Mresw Harold Era 


eŵ 


Digitized by the Internet Archive 
in 2023 with funding from 


KaHle/Austin Foundation F 


https://archive.org/details/geiriadurduwinyd0000jone 


GEIRIADUR DUWINYDDOL, 


YN CYNWYS 


SYLWADAU EGLURHAOL, BEIRNIADOL, AC YMARFEROL, 


AR BRIF 


nian, Grfbwglau, (Gosobimwu, um Bylebstwpbbwu refpb; 


AC AR 


HOLL RASAU_A RHINWEDDAU Y FUCHEDD GRISTIONOGOL, 


YN NGHYD A'R PECHODAU GWRTHWYNEBOL IDDYNT. 
HEFYD, 


DARLUNIAD TEG 


O EGWYDDORION AC YMARFERION YR AMRYWIOL BLEIDIAU CREFYDDOL 
A FU YN Y BYD O AMSER CRIST HYD Y DYDDIAU HYN; 


YN NGHYD A 


HANES FER O FUCHEDD YR YSGRIFENWYR MWYAF ENWOG A YM- 
DDANGOSASANT YN YR OESOEDD A AETHANT HEIBIO 
AR FAES DUWINYDDIAETH. 


GAN Y DIWEDDAR 


BARCH. W. JONES, 


PENYBONT, MORGANWG. 


“PROFWCH BOB PETH, DELIWCH YR HYN SYDD DDA. —PAUL. 


Xn awmwa ABGBAUDELTABD. 


AT YR HWN XB XCHWANEGWYD 


ILArNES BSZWwWYvYyD wR AW Y DWLGHR. 


ABERDAR: 
ARGRAFFWYD GAN JOSIAH THOMAS JONES, (COMMERCIAL | PLACE. 


13.6.4, 


_ ae a 


AE Yo 


>l HU 
Vv Y myr . 

j A4 Hd hŵd | 
y, ” ” 


| ENTERED ar STATIONERS' Har. 


Ca WU yy 
i AMA(th ga i ï 


ê wv 


a yne | 


Y RHAGYMADRODD. 


Mewn ystyr gyfyng, gellir dywedyd fod Llyfrgell grefyddol yn gyflawn, os bydd ynddi Feibl, 
Mynegair, Geiriadur Ysgrythyrol, a Geiriadur Duwinyddol. 

Y Beibl yw llyfr y llyfrau ; herwydd hyny y gelwir ef mewn modd pwysig, Y Beibl, hyny yw, y 
Llyfr. Duw yw ei awdwr; gwirionedd pur a digymysg yw ei sylwedd; dedwyddwch amserol a 
thragywyddol dynion yw ei ddyben blaenaf; agogoniant mynegol y Goruchaf yw ei ddyben penaf. 
Sylfaen, a maen prawf pob llyfr crefyddol ydyw, neu a ddylai fod. Wrtho ef y dylid eu profi; ac 
yn ol eu cytundeb neu eu hanghytundeb ag ef y maent i'w cymeradwyo neu i'w gwrthod. “Aty 
gynan ac at y dystiolaeth; oni ddywedant yn ol y gair hwn, hyny sydd am nad oes oleuni 
ynddynt.” 

Gyda golwg ar y lleill, addefir yn gyffredinol, eu bod yn angenrheidiol a buddiol, er cynorthwyo 
dynion yn eu hymofyniadau am y gwirionedd. Y Mynegair yn nesaf at y Beibl, yw y puraf; gan 
nad yw yn cynwys ond ychydig heblaw prif eiriau y Beibl, wedi eu gosod yn rheolaidd yn ol trefn 
yr egwyddor; gyda chyfeiriadau at y lleoedd y cyfarfyddir a hwynt ynddo. Annichonadwy mynegu 
buddioldeb y llyfr hwn i'r myfyriwr ysgrythyrol; gam ei fod yn arbed llafur annhraethol iddo yn ei 
ymchwiliadau; ac yn ei alluogi i brynu ei amser gwerthfawr. Dichon gan hyny na wnaeth neb 
gymaint o wasanaeth crefyddol i'r Cymry, yn nesaf at gyfieithwyr y Beibl, a'r diweddar Barch. 
Peter Williams; yr hwn a'u hanrhegodd â Mynegair Ysgrythyrol cynhwysfawr]yn eu hiaith gyn- 
henid. “ Yr Ysgrythyr yw yr esboniwr goreu o'r Ysgrythyr ;” ac ysgatfydd mai y Mynegair yw 
y cynhorthwywr goreu i'w chwilio hi. Yr Esboniad sydd yn cynhwys eglurhad ar adnodau neu 
ddosbarthiadau y Beibl, yn gysylltiadol neu wahanedig. Os bydd yn eglur a chywir, dichon fod o 
les mawr i'r cyfryw a'i hiawn ddefnyddio. Geiriadur Ysgrythyrol sydd yn cynhwys eglurhad ar 
brif eiriau y Beibl, yn gystal y rhai anghyfiaith a'r rhai cyfieithedig; yn nghyd ag amrywiol o 
bethau eraill tueddol i egluro ymadroddion Duw. Geiriadur Duwinyddol sydd yn cynwys eglurhad 
ar brif eiriau, erthyglau, gosodiadau, a dyledswyddau crefydd ; yn nghyd ag egwyddorion ac ym- 
arferion yr amrywiol bleidiau crefyddol a fu, ac y sydd yn y byd... Mewn gair, y mae hwn yn cyn- 
hwys trysorfa, neu gyfangorff o wybodaeth grefyddol ac eglwysig, yn eu gwahanol ganghenau a'u 
dosbarthiadau; a chan belled y byddo yn ateb ei enw, gellirdywedyd ei fod yn cynhwys traethodau 
byrion ar bob peth perthynol i grefydd. Wrth gymharu y gwahanol bêthau a nodwyd â'u gilydd, 
canfyddir yn eglur fod y naill a'r llall o'r llyfrau rhag-grybwylledig yn fuddiol, a llwyr angen- 
rheidiol, ev cyrhaeddyd gwybodaeth ysgrythyrol a chrefyddol; ac hefyd, nas dichon y naill o honynt 
wasanaethu yn lle y llall. Gyda golwg ar y (ri blaenaf, y mae y Cymry bellach er ys amryw 
flynyddoedd yn y meddiant o lawer o honynt; ond gyda golwg ar yr olaf, sef Geiriadur Duwin- 
yddol, y maent hyd yma heb yr un yn eu hiaith eu hunain. _ Yn wybodus o werth a buddioldeb y 
cyfryw lyfr, ac yn dymuno gwasanaethu fy nghydgenedl hyd eithaf fy ngallu, ymroddais i gyfan- 
soddi yr hyn a ganlyn er eu mwyn; ae y mae yn ddywenydd genyf nad ydynt yn ei anghymer- 
adwyo. Hyderaf y bydd o gynhorthwy, yn neillduol i ieuenctyd yn eu hymchwiliadau yn nghylch 
crefydd ; ac os felly, ni chyfrifaf fy llafur yn ofer. 3 | 

Yn mherthynas i'r Dduwinyddiaeth sydd ynddo, dichon y bydd yn rhy uchel yn nghyfrifrhai; ac 
yn rhy ise] yn nghyfrif eraill; ond os yw yn ysgrythyrol, y mae ynei le. Ei fod felly oedd fy mhrif 
amcan wrth gyfansoddi pob erthygl. Pa cyn belled i'm cynhorthwywyd i gyrhaedd yr amcan hwn, 
nid oes genyf ond gadael i eraill farnu, ac i amser ddangos. oc Beibl, a'r Beibl yn unig,” yw fy 
nghrefydd i. Bychan yn fy ngolwg ydyw pa un aì bod fy syniadau a'm hysgrifeniadau yn cytuno 
â'r gredo hon, ac â'r gyffes arall; â meddwl yr awdwr hwn, ac â golygiadau yr awdwr arall. Fy 
mhrif, ïe, fy unig awyddfryd yw eu bod yn gytunol â'r Beibl. Wrth hwn yn unig y dymunwn 
iddynt gael eu profi; a boddlon wyf iddynt, wrth hwn, sefyll neu syrthio. Ymofynydd am y 
gwirionedd ydwyf; ac os ydwyf yn adnabod fy hun, nid oes genyf un achos i'w wasanaethu ond 
achos y gwirionedd. Os profir fy mod yn gamsyniol, byddaf lawen, canys trwy hyny cyrhaeddaf 
fy amcan, sef gwybod y gwirionedd ; os ymddengys fy mod yn iawnsynied, diolchaf i awdwr y 
gwirionedd am fy nghyfarwyddo. 

Enwau amrywiol awdwyr yn nherfyniad yr erthyglau duwinyddol, a gymerwyd gan mwyaf allan 
o Eiriadur Duwinyddol Saesnig y Parch. Siarls Buck ; ac a gyfeiriant at y gweithion mwyaf enwog 
ar y pynciau dan sylw. Cyfieithadau a dyfyniadau duwiynyddol allan o weithion awdwyr eraill, a 
nodir yn y dechreu a'r diwedd â dau ragwahan-nod ; ac yn y cyffredin y mae enw yr awdwr yn 
canlyn ei waith. Cenfydd y cyfarwydd nad oes ond ychydig mewn cymhariaeth, o'r erthyglau 
duwinyddol yn gyfieithadau a dyfyniadau; eithr eu bod gan mwyaf yn wreiddiol... 

O barth yr Hanesyddiaeth sydd ynddo, y mae gan mwyaf, yn gasgliad, neu gyfieithad gofalus 
allan o weithion gwahanol awdwyr; megys Buck, Robertson, Middleton, Williams, Evans, &c. 
Wrth ei defnyddio, nis gall y darllenydd lai na bod yn ddeiliad amrywiol deimladau; rhai yn hy- 


AR OO 
a" 


1V 
fryd, ac eraill yn ofidus. Tuddir ef weithiau i wylo, ac weithiau i chwerthin; weithiau i feio, ac 
weithiau i ganmol. Heblaw hyny, cenfydd yn dra eglur, mor bell y mae dynolryw wedi myned 
oddiwrth eu gilydd, ac oddiwrth y gwirionedd, yn eu syniadau a'u hymarferiadau crefyddol. Bydd 
iddo ddysgu ar yr un pryd, o gymaint pwys ydyw i bawb gymeryd y Beibl, a'r Beibl yn unig, yn 
rheol eu ffydd a'u hymarferion crefyddol ; ac mor beryglus yw ymadael oddiwrtho. 

Hyd y gellais, rhoddais ddarluniad cywir o bawb a phob peth; ac ymdrechais, nid i ymwneyd â 
phersonau, eithr â phethau. Nid ydwyf yn ymwybodus o ysgrifenu un llinell gyda bwriad i 
ddolurio, drwgliwio, na thramgwyddo neb ; eto ni chelais yr hyn oedd yn ymddangos i mi yn 
wirionedd rhag ofn tramgwyddo, nac er mwyn derbyn wyneb neb. Lle yr wyf wedi camsynied, 
byddaf ddiolchgar am oleuni gwell. Bellach nid oes genyfond cyflwyno fy llyfr i sylw caredigol y . 
darllenwyr, gan sicrhau iddynt mai dywenydd fuasai genyf, pe buasai yn fwy teilwng o honynt; 


ond a ellais, gwnes. 
Yr eiddoch, &c., 
WILLIAM JONES. 


CorTyY, GER PENYBONT. 
Gorphenaf 20, 1837. 


ANERCHIAD Y CYHOEDDWR. 


Fy AnwyL GYFEILLION A'M CYDWLADWYR HAWDDGAR,— 


Wele ni yn awr, drwy diriondeb rhagluniaeth Tad y trugareddau, wedi cael nerth ac iechyd i 
ddwyn allan ail argraffiad o'r gwaith rhagorol hwn. Y mae'r gyfrol hon yn cael ei chyflwyno 
i'ch dwylaw gyda llawenydd nid bychau. Dymuniad ein calon, a'n gweddi ar Dduw, ydyw ar fod 
i'r derbynwyr yn gyffredinol ddeall yr athrawiaethau a gynwysa yn well—dyfod yn fwy sefydiog 
ynddynt, a'u gweithio allan yn fwy amlwg yn eu bucheddau. 3 

Nid oes angen ysgrifenu Rhagymadrodd, oblegyd y mae'r awdwr wedi gwneyd hyny i'r argraff- 
iad cyntaf. Yr ydym wedi cyfnewid rhai geiriau ansathredig, a diwygio llawer o wallau argraffyddol 
ag oedd yn yr hen argraffiad, heb dalfyru dim ar y gwaith, ond ychwanegasom ato grynodeb o hanes 
yr awdwr, yr hyn yn ddiameu a fydd yn dderbyniol gan yr holl dderbynwyr. Y mae wedi cael eì 
gysegru â rhai dagrau hiraeth wrth feddwl am y gwrthrych hoíf, a chofio yr “amser gynt,” pan yr 
hoffem ymddiddan “wyneb yn wyneb.” Gadawn y gwaith yn awr i'r darllênydd, gan obeithio y 
meda wir leshad wrth ei ddarllen a'i fyfyrio. 

Eich ufydd wasanaethydd, 
41 OFN HS; 


GEIRIADUR DUWINYDDOL. 


ABBA, gair Syriaidd yn arwyddo fad, neu, 
ïel y myn ibai, fy nhad. Cyfarfyddir a'r gair 
Abba dair gwaith yn y Testament Newydd; sef, 
yn Mare xiv. 36, Rhuf. viii. 15, a_ Gal. iv. 5. 
Yn y lleoedd hyn, y mae y gair 7ad yn Syriaeg 
a'r Gryw; i ddangos, medd rhai, fod gan y 
Cenhedloedd gystal hawl a'r Iuddewon, dan yr 
efengyl, yn Nuw fel eu tad, ac i'w gyfarch fel y 
cyfryw. Yn hytrach, dichon dybliad y gair ar- 
wyddocau hyfder santaidd a hyder mabaidd 
Crist â'i bobl, wrth agosau at Dduw fel eu Tad 
cyfammodol. Dywedir, nad oedd yn gyfreithlon 
i gaeth-weision, gynt, yn y Dwyrain, alw Abba 
ar eu meistr; nac i gaeth-forwynion gyfarch eu 
meistres, gan ei galw Imma. _ Dichon mai at yr 
amgylchiad hwn y cyfeiria Paul yn Rhuf. viii. 15; 
ac os felly, mai ei amcan oedd dangos nad yw 
credinwyr ŷn gaethweision pechod, eithr eu bod 
mewn cyflwr o ryddid santaidd, ac y gallant 
gyfarch Duw gydag eondra mabaidd fel eu Tad 
cymmodawlyn Nghrist. Gwel Ysbrydmabwysiad. 

Rhoddid yr enw .40ba, gynt, i bob esgob neu 
weinidog; yn enwedig yn yr eglwysi Syriaidd, 
Coptiaidd, ac Ethiopaidd. Anrhydeddwyd esgob 
Alexandria, mewn modd arbenig, â'r enw hwn, 
gan yr esgobion eu hunain, yr hyn a barodd i'r 
bobl gyffredin ei aiw yn aba, neu Papa, ( Pab) 
h.y. taid, neu dad cu. Yn nghylch diwedd yr 
unfed ganrif ar ddeg penderfynodd Gregory VII. 
fod yrenw Pab neu Babai berthynui esgob Rhuf- 
ain yn unig, a bod iddo ef gael y prif awdurdod 
yn yr eglwys. Yr Iuddewon a roddent yr enw 
Abba, mewn ffordd o anrhydedd, i'r Rabbiaid a 
elwir Tanaitiaid; ac ysgrifenwyr yr oes ganol a'i 
cymhwysant at flaenoriaid mynachlogydd. 

Cyn y chwyldroad Ffrengig, pob Ffrencyn a 
ymroddai i fyfyrio duwinyddiaeth gyda golwg ar 
gael ei anrhegu gan y brenin a chyfran o ardreth 
mynachlog a elwid 4b5ê. Yr oedd y rhai'n yn 
dra lliosog i'w cyfarfod yn mhob lle, ac yn cym- 
eryd'i mewn bob gradd a sefyllfa, isel ac uchel, 
cyfoethog a thlawd. Gwahaniaethent oddiwrth 
yr offeiriaid, trwy nad oeddynt yn ymroddi yn 
gyflawn a hollol at y weinidogaeth, eithr at bob 
rhan o ddysgeidiaeth. Yn mhob teulu cyfoethog, 
yr oedd Abbê yn llenwi lle cyfaill cyfrinachol, 
cynghorwr ysbrydol, ac, weithiau, gordderchwr 

iu 


A 


boneddiges. Cyfatebent, mewn amrywiol beth- 
au, i'r athronwyr a drigent yn nhai Rhufeinwyr 
cyfoethog, yn amser yr ymerawdwyr. 

ABAD, prif-lywydd mynachlog, neu gwfaint 

ofynachod. Ary cyntaf, Abad y gelwid pob 
mynach oedranus; ond ar ol yr wythfed ganrif, 
cyfyngiP yr enw i brif-lywydd mynachlog. Er 
ail gymanfa Nicea (787), abadau ydynt bob 
amser yn offeiriaid, ac â tawl ganddynt i gyf- 
ranu urddau isaf yr offeiriadaeth: eithr gyda 
golwg ar bethau hanfodol llywyddiad, yr oedd- 
ynt yn mhob lle yn ddarostynedig i'r esgob 
taleithol, hyd yr unfed ganrif ar ddeg, pan, o 
herwydd cyfoeth eu mynachlogydd, y cawsant 
eu dyrchafu i deitlau a breintiau esgobion, ac y 
derbyniasant hawli bleidleisio »mewn cymanfa- 
oedd eglwysig. Gellir dywedyd yr un peth yn 
mherthynas i'r abadesau, megys llywyddesau 
eu lleiandai, ond yn. unig na chaniateid iddynt 
hwy, ond yn anfynych i bleidleisio mewn cyman- 
faoedd. Yn mhlith yr abadau cyntefig yr oedd 
amryw wyr dysgedig, y rhai mewn modd egniol 
a wrthwynebasant y cyfeiliornadau ag oedd yn 
cyfodi yr amser hwnw; yr hyn a barodd i'r 
esgobion i'w galw allan o'u hanneddau neilldu- 
edig, ar y cyntaf, ac i'w sefydlu oddiamgylch 
dinasoedd, ac o'r diwedd, ynddynt. Hyn oedd 
dechreuad eu dirywiad. Dechreuasant yn awr 
ymadael a'u symlrwydd cyntefig, ac edrychid 
arnynt fel math o breladiaid bychain. Cawsant 
y teitl Arglwydd, yn nghyd â nodau ereill y 
swydd esgobaethol, yn neillduol, y gapan gôr 
Gelwid y rhai a anrhydeddid â'r gapan gôr â 
hawl i esgobaethau o fewn eu terfynau priod, 
â rhyddid oddiwrth raglawiaeth yr esgob taleith- 
iol, yn abadau coronog : a'r rhaì a ddygent y ffon 
gnwpa, neu y fugeil-ffon, yn abadau baglog. 
Rhai, mewn efelychiad batriarch Caercwstenyn, 
a elwid yn abadau cyffredinol; ac ereill, o herwydd 
eu blaenoriaeth ar eu brodyr, a elwid yn brif 
abadau. Y prif wahaniaethiad rhyngddynt yn 
awr, yn yr holl wledydd pabaidd, ydyw yr hyn 
a elwir rheolaidd ac ymgeisiol., Y rhai rheolaidd 
a wnaethant yr adduned, ac a wisgant wisc eu 
hurdd; y rhai ymgeeisiol ydynt heb eu hurddo, 
er eu bod, yn ol eubraint-lythyrau yn rhwym o 
gymeryd urddau ar ol dyfod i edau da 


ABE 


ABE. 


Gr 


ABADAETH, bywioliaeth, swydd, neu urdd- 


as abad. | ; 

ABADES, llywyddes lleiandy nen gwfaint o 
wyryfod, yr hon a feddiana yr un awdurdod ar- 
nynt hwy ag y mae'r abad yn ei feddianu ar y 
mynachod. Gwel Abad ; 

ABATTY, tŷ crefyddol yn cael ei lywodraethu 
gan abad. Gwel Mynachlog. ; L 

ABDIAS, un o ddysgyblion Crist, fel y tybir, 
yn Babilon, i'r hwn y priodolir llyfr yn ffugio 
rhoddi hanes bywyd yr apostolion; eithr yr hwn 
sydd lawn o chwedlau hollol annheilwng o sylw 
a chrediniaeth. 

ABECEDARIAID, enw dirmygedig wedi ei 
gyfansoddi o'r llythyrenau blaenaf yn yr egwydd- 
or Seisnig, yr hwn a gymhwysid at rai o'r ail- 
Fedyddwyr cyntefig, o herwydd eu bod yn dir- 
mygu dysgeidiaeth yn ei pherthynas â chrefydd, 

| gan haeru fod dysgeidiaeth yr Ysbryd Glân yn 
ei gwneud yn anangenrheidiol.. Y mae gurmod 
o'r un dyb yn mhlith pob enwad crefyddol eto. 

| Ond, bychan y gwyr yr anysgedig y ffordd i 
farnu gwerth dysgeidiaeth. Oni buasai hon, ni 
buasai gair Duw wedi ei gyfieithu o'r ieithoedd 
y cafodd ei ysgrifenu ynddynt gyntaf, i un iaith 
arall; ac ni buasem yn meddu nemawr o'r breint- 
iau gwerthfawr a fwynheir genym. 

ABELIAID, plaid a gyfododd yn y flwyddyn 
360, yn agos ìi Hippo, yn Affrica, yr hon a gym- 
erodd ei henw oddiwrth Abel, mab Adda, yr 
hwn, fel y tybient hwy, a fu farw yn anweddog 
a diblant.. Er nad ymwrthodent â'r cyflwr 
priodasol, eto nid adnabyddent eu gwragedd, 
rhag iddynt fod yn offerynol ìi gynhyddu pechod 
gwreiddiol. Mabwysiadent blant rhai ereill, er 
cadw eu plaid i fyny. Diflanasant yn ebrwydd; 
eithr adnewyddwyd eu hegwyddorion yn ddi- 
weddar yn mhlith Siglwyr America. Gwel Sigl- 
wyr. 

Ta BERTH, (Heb. Zebach,) offrwm ar allor, i 
Dduw, gan weinidog rheolaidd, fel cydnabydd- 
iaeth o'i awdurdod, a thaliad o'i wriogaeth, 
fod y gair aberth weithiau yn cynnwys yr holl 
offrymau a gyflwynid aca gysegrid i wasanaeth 
ac anrhydedd Duw, eto y mae gwahaniaeth yn 
cael ei olygu rhwng aberth ac offrwm. Byddai 
yr aberth mewn rhan, neu yn hollol, bob amser 
yn cael ei ddifa trwy dân; ond nid oedd yr 
offrwm yn unig ond cyflwyniad o'r rhodd (beth 

“bynag fyddai) at addoliad Duw, a chynhaliaeth 
ei weision. Yr oedd amryw fath o aberthau yn 
«eael eu hoffrymu gynt. Gellir eu dosbarthu yn 
ôl eu henwau, eu defnydd, y dull o'u hoffrymu, 
a'n dyben. Yn ol eu henwau y maent yn cyn- 
nŵys y pech aberthau, a'r aberth dros gamwedd, 
Lev. vi. 17; y poeth offtwm, yr offrwm cwhwfan 
a dyrchafael, y bwyd a'r diod-offrwm, Exod. 
xxix 25, 26, 27, 41. Yn ol eu defnydd, y maent 
yn ddosparthedig i rai bywiol a difywyd. Y rhai 
bywiol oeddynt yr anifeiliaid a'r adar; a'r rhai 
difywyd oeddynt ffrwythau'r ddavar. Yn ol y dull 
o'u hoffrymu, y maent yn ddosparthedig i waed- 
lyd ac anwaedlyd.. Y rhai gwaedlyd aleddid; a'r 
rhai anwaedlyd, megys y bwyd a'r diod-offrwm, 
a offrymid, _ Yn ol eu natur a'u dyben, y maent 
yn ddosparthedig i rai iawnol, deisyfiadol, a 
dolchyartb Y rhai iawnol, a oífrymid er caffael 
heddwch Duw, neu faddeuant pechodau; yrhai 


Er - 


| a dderbyniwyd. 
| dan yr amrywiol ddosparthiadau hyn. Yr hynaf 


deisyfiadol, er caffael bendithion gan Dduw; a'r. 


rhaid dïolehgarol, fel cydnabyddiaeth am roddion 
Yr holl aberthau a gynwysir 


o honynt olÌ oedd y poeth-offrwm. Yr oedd 
bwyta cig yn anghyfreithlon cyn y dylif. Gan 


y bwyteid rhan o'r aberthau ereill gan yr offeirs. 
iaid neu'r bobl, y mae yn eanlyn mai poeth- 
offrymau a arferid yn nnig cyn y dylif. Llo gid... 


y poeth-offrwm oll, ond y croen... Herwydd:hyn 


y gelwid ef yn oulet, h.y. esgyniad, am fod yr 


aberth yn esgyn i'r nefoedd meŵn tân a mwg. 


Gan hyny, yr oedd y poeth-offrwia yn bortread 
darluniadol hynod o offrymiad corff Crist dros 
ein pechodau ni. Y creaduriaid derbyniol fel 
aberthau, dan gyfraith Moses, oeddynt fystych, 
aneiri, defaid, geifr, cywion colomenod, ae adar 
tô. Rhaid oedd gwneuthur y dewisiad mwyaf 
gofalus o blith y rhaì hyn. Nid oedd un yn 
dderbyniol, os byddai unrhyw anafarno; nac un 
yn dderbyniol, yn offrwm dros adduned, ag y 
byddai rhy fach neu ermod ynddo, Lef. xxi. 
22—24. Gan hyny, byddai dyfal chwilio ar yr 
aberth, cyn y dygid ef at yr allor. Drachefn 
nid oedd un anifail ag a fyddai yn wobr putain, 
neu yn werth am gi, yn dderbyniol, Deut. xxiit. 
18. Yn mhellach, cymerid sylw neillduol o 
oedran yr anifeiliaid a offrymid. Yr oedd pob 
un dan wyth niwrnod oed yn annerbyniol, Lef. 
xxii. 27; a bernid gan yr Iuddewon eifod yn 
beth hollol anghyfreithlon i offrymu anifeiliaid 
oedranus. Gyda golwg ar adar, ni roddir un 
gwahaniaeth rhwng y gŵryw a'r fenyw; ond 
gyda golwg ar anifeiliaid, yr oedd y gwryw neu'r 
fenyw i gael eu dewis yn ol natur yr aberth, a 
sefyllfa neu amgylchiad yr aberthwr.  Aberthau 
hedd, dros bersonau neillduol, oeddyntii fod o'r 
naill ryw neu y llall yn ddiwahaniaeth. Aberthau 
dros yr holl gynulleidfa, (o ba natur bynag y 
byddent,) a'r holl boeth-offrymau, â'r ofírymau 
tros gamwedd, yn nghyd â'r holl bech-aberthau 
tros lywiawdwyr y bobl, neu'r archoffeiriad, 
oeddynt i fod o'r rhyw wrywaidd yn unig; ond, 
pech-aberth tros bersonau anghyoedd, oedd i fod 
yn fenyw, o'r defaid, neu o'r geifr, Lef. iv. 
Tybir fod y ddefod o selio'r aberth, i'r dyben 
o ddynodi ei neillduad a'i gymeradwyaeth, yn 
ffynu. yn mhlith yr Iuddewon, yn gystal a 
chenedloedd ereill; yn bendifaddeu, herwydd 
iddynt dderbyn gorchymyn cyn gaethed i ofalu 
bod eu haberthau yn ddifeius a difrycheulyd. 
Dichon fod Crist yn cyfeiriaw at y ddefod hon,pan 
y dywedai am dano ei hun, “ Hwn a seliodd uw 
Dad,” Ioan vi. 27. Cafwyd ef gan gyfraith a chy- 
fiawnder, yn ddifeius a difrycheulyd; am byny sel- 
iwyd, nodwyd, a chymeradwywyd ef gan Dduw, 
fel aberth addasac iawn digonol dros bechod. Can- 
iateid i'r offeiriaid ymborthi ar ran o rai pech- 
ebyrth, ac ebyrth dros gamwedd, Lef. vi. 26; ac i'r 
offeiriaid a'r offrymwyr gyd-ymborthi ar ran o'r 
ebyrth hedd, Lef. vii. Dichon yramgylchiad blaen- 
af ddynodi gwaith Crist, ein Harchoffeiriad ni, yn. 
cyd-wledda â'r Tad ar ei aberth ei hun; a dichon 
yr amgylchiad olaf ddynodi y gymdeithas sydd 
rhwng duwiolion â'r Tad â'r Mab, yn aberth 
Crist. Yn hwn y mae Jehofah wedi eì lwyr 
foddloni; o'r dedwyddyd hwn hefyd y mae 
Archoffeiriad ein cyffes ni, Crist Iesu, yn cyfran- 


ABE 


ABE 


ogi; ac y maei ninau gymdeithas âr Tad a'r 
Mab, yn aberth Crist, a phan yn ymorphwys ar 
eì angau ef, llenwir ni â heddwch, hyder, a 
llawenydd. Fel hyn yr ydym yn llawen wledda 


ar sylwedd yr holl aberthau, fel yr oeddynt, yr 


Iuddewon, ar y cysgodau, Deut. xii. 7, a xxvi. 


14, Lef. xx. 18. 
Y penaf, yn gystal a'r hynaf, o'r holl aberthau 


_ oedd y poeth-offrwm, Duw oedd yn cael hwnw i 


“syd; ac felly yr oedd yn portreiadu marwolaeth 
/Doenus Crist, fel iawn digonol i Dduw dros 
4. Gallesid aberthu poeth offrwm o unrhyw 
“ 9'r anifeiliaid a enwyd yn flaenorol; a'r dull o'i 
offrymu oedd fel y caplyn. Tra yr oedd pabell 


y cyfarfod yn sefyll, yr oedd yr offrymwr i | 
ddwyn ei aberth at ddrws y babell, ger gwydd | 


yr Arglwydd, Lef. i. 3.; ond gwedi adeiladu'r 
deml yr oedd i'w ddwyn i gyntedd Israel, neu i 
gyntedd yr archoffeiriaid yn neillduol. _ Mor an- 
hebgorol oedd ymddangosiad yr aberthwr gyda i 
aberth, ger gwydd Duw, fel yr oedd y gwravedd 
(y rhai bob amser arall a waherddid rhag dyfod 
i gyntedd Israel) yn rhwym o ddyfod iddo, pan 
yn cyflwyno poeth-oífrwm. Gwedi i'r aberthwr 
ddwyn ei aberth at yr offeiriad, ac iddo gael ei 
£ymeradwyo ganddo, gosodai ei ddwylaw ar ben 
yr aberth, gan adrodd y weddi arferedig ar yr 
achlysur. Gwedi cyflwyno eiaberth i'r Arglwydd, 
yr aberthwr a'i traddodai i'r offeiriadi'w ladd ; yr 
hyn a wneid trwy dori trwy'r geg achorn y gwynt. 
Y gwaed, wedi ei dderbyn mewn cawg parotoedig 
i'r dyben, a daenellid ar yr allor, i wneud cyf- 
ammod dros y troseddwr, Lef. i. 5; a'r gweddill 
a dywelltid wrth droed yr allor, lle yr oedd ffos 
i'w ddwyn i nant Cedron. Yn ol taenellu a thy- 
wallt y gwaed, yn y modd y darluniwyd, blingid 
yr aberth, tynid y brasder ymaith, a gosodid yr 
abcrth yn noeth ac yn agored hollol; helltid y 
rhanau hyny o hono ag oedd i gael eu llosgi, a 
£heflid hwynt yn tân, i gael eu difa yn hollol, Lef. 
ii. 13, aì. 8... Y cyfryw oedd y dull yr aberthid 
bustych, hyrddod, a geifr. Y modd y lleddid 
£urturod, a chywion :colomenod, ydoedd ryw- 
beth yn wahanol: Y person a ddygai y rhai 
hyn a'u cyflwynai hwynt i'r offeiriad, yr hwn a 
oífrymai un o honynt yn bech-aberth a'r llall yn 
boeth o«lrwm.  Dygai yr offeiriad yr un oedd i 
fod yn boeth-offrwm at droed yr allor, ac yno dir- 
wasgai ei ben ymaith; taenellai y gwaed ar yr 
allor, pluai ef, a rhwygai ei grombil, Rhy faith 
fyddai sylwi ar y dull gwahanol yraberthid yr 
aberthau ereill, rhagor y poeth-offrwm. Digon yw 
sylwi fod y dull yr aberthid yr holl aberthau 
gwaedlyd, yn cyd-unol yn. y pethau penaf, er 
yn gwahaniaethu mewn pethau llai. Y pech 

ebyrth oeddynt yn gwahaniaethu oddiwrth yr 
oífrymu dros gamwedd, yn y pethau canlynol. 
Y blaenafa offrymid, yn fynych, dros yr holl 
gynulleidfa, Lef. iv. 13, 14; yr olaf, dros 
bersonau neillduol yn unig. _ Yn yr olaf nid 
oedd dim yn dderbyniol ond hyrddod ac wyn 
gwryw, Lef. vi. 15, 18; yn y blaenaf ni arfer- 
id y rhai hyn un amser. Gwaed y rhai blaen- 
af a daenellid ar gyrn yr allor; ond gwaed yr 
olaf, a daenellid 'o amgylch iddi, Lef. ìv. 18 —28, 
avi.2. Dengys hyn fod rhyw wahaniaeth yn 
cael ei olygu yn natur a graddau yr euogrwydd, 
am yr hwn y gofynid yr aberthau dan ein sylw. 


Ymddengysfod y gwahaniaeth yngynnwysedigyn 
hyn, sef, fod y pech-ebyrth yn golygu pechodau yn 
union-gyrchol yn erbyn Duw, a'r offrymau tros 
gamwedd, rai ac oeddynt hefyd yn niweidiol i 
ddyn, Lef.iv. 16, a vi. l—7. Fel hyn yr oedd 
offrwm dros gamwedd yn .ofynedig oddiwrth y 
neb a dwyllai yr offeiriaid, mewn anwybod, yn 
y pethau santaidd a berthynent iddynt hwy, Lef. 
v.15, 16; gan y neb a ddywedai gelwydd wrth 
ei gymydog, am yr hyn y rhoddes ei law, neu yr 
hyn a ddygodd efe drwy drawsder, neu, yn yr hyn 
y twyllodd ei gymydog, Lef. vi. 17; ac yn gy- 
Hredin gan y rhai a wnaethant anghyfiawnder 
mewn un ffordd, a'u cymydog, Lef. xix. 20, 21, 
Num. v. 5-8. 

O barth gosodiad dwyfol aberthau, gellir sylwi, 
heblaw tystiolaeth bendant yr ysgrythyrau sant- 
aidd, fod henafiaeth a chyffredinolrwydd yr 
aiferiad o aberthu, yr bynod unffurfiaeth yn y 
dull, yn mhlith holl genhedloedd y ddaear, yn 
nghyda'u hunol dybiau yn nghylch dybenion ac 
eífeithiau yr arferiad, yn eglur brofì eu bod o 
Dduw. Nid peth diweddar ydyw. _ Yr oedd yn 
ffynu yn mhelleynsefydfiad y gyfraith seremoniol 
ar Sinai. Y mae hanesion diymwad fod Abra- 
ham, Isaac, a Jacob yn aberthu; a bod Noah, 
Cain, ac Abel, yn gwneuthur yr un peth yn 
mhell o'u blaen hwynt. Gan fod bwyta cig yn 
waharddedig cyn y dylif, a chan i Dduw wisgo 
Adda ac Efa, wedi iddynt bechu, â pheisiau 
crwyn, y mae yn eithaf tebygol mai crwyn anif- 
eiliaid.a laddwyd ganddynt yn aberthau, yn ol 
cyfarwyddyd Duw, oedd y rhai hyny. Tebyg 
ddigon, gan hyny, fod yr arferiad o aberthu 
yn mblith dynion mor foreu a'r cwymp. Nid 
yn mhlith rhai cenhedloedd yn unig yr oedd 
yr arferiad hon, oud yn mhlith pob cenedl yn 
ddiwahaniaeth. Y mae hanesion yn dangos, nid 
yn unig fod yr holl genhedloedd yn aberthu o'r 
dechreuad, ond hefyd eu bod yn cyflawni y 
gorchwyl yn agos yn yr un dull; bod yr unrhyw 
ddybenion mewn golwg ganddynt wrth ei chyf- 
lawni, au bod yn dysgwyl am yr un pethau 
trwy hyny. Caffael heddwch eu duwiau, maddeu 
ant pechodau, a gwneud iawn am eu beiau, oedd 
yn ngolwg y paganiaid yn gystal a'r Iuddewon 
wrth aberthu. Herwydd hyn galwent yr anifeil- 
iaid a aberthent yn bridwerth (avreJvyov) eu 
heneidiau. Nis gallasai yr arferiad o aberthu 
darddu o ofergoeledd neu goel-grefydd dynolryw, 
gan ei bod yn arferiad gyffredin ac unffurfiawg. 
Nis gallasai chwaith fod yn ffrwyth goleuni 
natur, gan na ddichon rheswm noeth ganfod un 
cysylltiad naturiol rhwng gwaed a chymmod, 
rhwng lladd creaduriaid Duw a chaffael heddwch 
achymmoda Duw. Gan hyny, rhaid fod aberthu 
yn osodiad dwyfol. Rhan o addoliad Duw yn 
ei eglwys, yn cael ei gyflawni mewn ffydd, a'i 
gymeradwyo ganddo ef ydoedd. Y mae hyn (fel 
y sylwa un) yn dangos ei osodiad dwyfol; canys 
nid yw aberthu yn rhan o grefydd natur. Nid. 
yw goleuni natur yn dysgu dynion i offrymu an- 
ifeiliaid yn aberthau i Dduw; a chan nad yw 
goleuni natur yn rhwymo dynion i'w gyflawni, 
rhaid mai ffrwyth gorchymyn neu osodiad 
pendant Duw ydyw; canys dangosodd Duw ei 
anfoddlonrwydd i'r addoliad hwnw a ddysgir 
gan orchymyn dynion, heb ei osodiad ef, Es. 


ABE 


ABR 


xxìx. 13. Ni ddichon un weithred o addoliad 
gael ei chyflawni mewn ffydd, heb fod o osodiad 
dwyfol. Nid oes genvm un sail i ddysgwyl y 
cymeradwya Duw ddim a gyflawnom mewn 
crefydd, os na fydd o'i osodiad ef; naci ddysgwyl 
bendith ar y cyflawniad o hono, na lles trwyddo. 
Yr oedd Abel yn offrymu mewn ffydd, Heb. xi. 
5; gan hyny, rhaid ei fod yn offrymu yn ol 
gosodiad Duw. Nid yw Jer. vii. 22, 23, yn 
gwneud dim yn erbyn y rhesymiad hwn, canys 
nid oes un rhan o'r ysgrythyr yn erbyn rhan 
arall, er y dichon ei bod, ar yr olwg gyntaf, yn 
ymddangos felly. _ Dylid deall y geiriau yn y lle 
uchod mewn ystyr gymhariaethol, megys y geir- 
iau, “Yr wyf yn ewyllysio trugaredd, ac nid 
aberth,” h.y. yn fwy nag aberth, Hos. vi. 6. 
Felly yma, “Niorchymynaisi'ch tadau, yn y dydd 
y;dygym hwynt o dir yr Aifft, am boeth-offrymau 
neu aberthau; ond y peth hyn a orchymynais 
iddynt, Gwrandewch ar fy llef,” h.y. ni orchym- 
ynais yn benaf iddynt am boeth-offrymau ac 
aberthau; ond y peth penafa orchymynaisiddynt 
oedd, “Gwrandewch ar fy llef.” Sylwa y Dr. 
Doddrige fod un peth (yn ol anian yr Hebraeg) 
megys yn cael ei wahardd, a'r peth arall yn cael 
ei orchymyn, pan na olygir ond yn unig fod yr 
olaf yn fwy pwysig na'r blaenaf. 

Yn mherthynas i ddybenion yr aberthau 
Iuddewig, gellir sylwi eu bod yn wladol a 
chrefyddol, Yr oedd perthynas wladol a chrefydd- 
ol rhwng yr Iuddewon a Duw. A'u hystyried yn 
eu perthynas â Duw fel llywydd moesol y byd, 
yr oedd effaith yr aberthau, ynddo ei hun, yn 
hollol gysgodol; canys nid oedd ynddynt un 
rhinwedd i dynu ymaith bechod; ond a'u hystyr- 
ied yn eu perthynas ag ef fel Brenin Israel, yr 
oeddynt megys eiddo Crist ei hun, yn hollol 
effeithiol a rhinweddol i ateb dybenion eu gosod- 
iad. Yr oedd eu rhinwedd, mae yn wir, yn ym- 
ddibynu ar eu bod wedi eu gosod gan Dduw, ac 
nid ar un gwerth mewnol ag oedd ynddynt; er 
hyny, yr oedd ganddynt wir effaith i ryddhau 
oddiwrth gosbedigaethau tymhorol, ac anghym- 
hwysderau seremoniol. Yr aberthau seremoniol 
nid allent symud ymaith euogrwydd moesol; 
gan hyny, gyda golwg ar bechod fel drwg moesol, 
nid oeddynt o un defnydd; ond yn unig cyn 
belled ag yr oeddynt yn gysgod o well aberth. Yr 
oedd eu rhinwedd i ryddhau oddiwrth gosb- 
edigaethau gwladol, ac i lanhau oddiwrth aflen- 
did seremoniol, yn gysgod o rinwedd anfeidrol 
iawn Cristi ryddhau oddiwrth gosbedigaethau 
ysbrydol a thragywyddol cyfraith y nef, ac i lan- 
hau oddiwyth aflendid moesol, yr hwn sydd yn 
anaddasu dynion at wasanaeth ac addoliad Duw. 
Yr oedd y farwolaeth dymhorol oddiwrth ba un 
yr oeddynt hwy yn rhyddhau, yn gysgod o'r un 
dragywyddol oddiwrth yr hon y mae aberth Crist 
yn rhyddhau; a'r aflendid seremoniol oddiwrth 
yr hwn yr oeddynt hwy yn puro, yn arddangos- 
iad o'r aflendid moesol oddiwrth yr hwn y mae 
hwn yn puro yr enaid. Mewn gair, dyben yr 
aberthau Iuddewig oedd bod yn gydnabyddiaeth 
o'r pethau daionus a dderbyniwyd olaw Duw,ac o'i 
hawl ef yn y cwbl, o'r hyn yv oeddynt yn offrymu 
rhan o hono; bod yn foddion o edifeirwch a 
darostyngiad am bechod, haeddiant yr hwn oedd 
yn cacl ei arddangos. yn marwolaeth yr aberth; 


— 


bod yn gysgod o'r aberth iawnol addawedig, yr 
oedd Crist, mewn amser cyfaddas, i'w offrymu, 
ac hefyd i gynnorthwyo eu ffydd yn hwnw. 

ABESTA, un o lyfrau santaidd y doethion 
Persiaidd, a briodolir ganddynt i'w sylfaenydd 
enwog, Soroaster, ac yn cynnwys eglurhad ar 
ddau lyfr crefyddol arall o'u heiddo, sef Zeud a 
Phazeud, y tri yn nghyd a gynhwysant gyfun- 
draeth addolwyr tân yn gyflawn. 

ABSEN, (ab-sen.) bychaniad, neu ddrwg-liw- 
iad'un yn ei gefn, neu ei absen. Y mae y gair 
Saesonig (backbite) yn arwyddo cnoi, neu frathu 
llwyr cefn; a'r gair Hebreaidd (ragal) yn ar- 
wyddo myned oddiamgylch, llygadu, yspio, dwyn 
chwedlau, difenwi ac enllibio trwy gyfrwysder 
a dichell, yn nghyd a phob camdriniaeth faleisus 
a'r tafod, 2 Sam. xix. 17, Salm. xv. 3. A'r tafod 
yn gyffredin, er nad yn unig, y cyflawnir y pechod 
ysgeler hwn. Y mae ystyri weithredoedd ac 
ymddygiadau yn gystal a geiriau; gan hyny, 
dichon dyn absenu mewn ymddygiadau yn gystal 
ac mewn geiriau; sef, trwy dewi, pan y gelwir 
arno i ddywedyd yn dda am ei gymydog; athrwy 
edrych yn anfoddlawn a diystyrllyd, pan siarad- 
ir am dano mewn cyfeillach. Wrth ymddwyn 
fel hyn, rhydd ar ddeall i'r rhai cyd-ddrychiol, 
fod ei gymydog yn ddyn mor ddrwg fel nad all 
ef oddef clywed am dano, a'i fod mor ddrygionus 
ei weithredoedd, fel nad yw yn ymglywed a'u 
hadrodd. Fel hyn, y dihiryn enbyd a gyíflawna 
ei amcan dieflig yn fwy effeithiol yn fynych 
trwy dewi, ac wrth edrych yn anfoddlon a diys- 
tyrllyd, na phe buasai yn arferyd geiriau. 

ABSEN WR, ( ab-sen, ) un yn caru ac yn arferyd 
absenu, enllibio, dywedyd yn ddrwgam, a chlwyfo 
ei gymydog yn eiabsen. Y mae yr absenwr yn 
clwyfo ei gymydog yn ei fau tyneraf, sef ei enw 
da; a hyny yn ei gefn, pryd nad oes ganddo un 
cyfleusdra i amddiffyn ei hun. Fel hyn y mae 
yn euog o bechod dirfawr yn. erbyn ei gyd- 
greadur, ac yn erbyn ei Luniwr, yr hwn a 


- orchymynodd i ddynion fod yn dyner o gymer- 


iad eu gilydd, Exod. xx. 16. Y mae caru ac 
arferyd absenu yn nod sicr o ddyn anrasol; ac 
yn dangos y cyflawniedydd yn ddieflizg mewn 
egwyddor, dyben, ac ymarferiad. Y mae gormod 
nad ydynt yn cymeryd hamdden i ddim arall, 
ond i absenu ac enllibio eu cymydogion. Na 
ddeued fy enaid i'w cyfrinach. Gwel Athrodwr, 
Hustyngwyr. 

ABRAHAMIAID, pleidiau, yn yr 8fed a'r 
9fed ganrif, a gyfenwir oddiwrth eu gwahanol 
ílaenoriaid. Y flaenaf, yr hon a fabwysiadai 
ffugdybiau y Pauliaid, (gwel Pauliaid), a ddaros- 
tyngwyd trwy zel y Patriarch Syracus, yn y 9fed 
ganrif. Yr olaf [gradd o fynachod] a ddinystr- 
iwyd gan yr ymerawdwr Theophilus, dan y cy- 
huddiad o ymarferion eilunaddolgar. Hefyd, 
plaid ddiweddarach a gyfododd yn Bohemia yn 
y flwyddyn 1782, yn cynnwys amryw filoedd yn 
wasgaredig ar hyd wahanol bentrefi y wlad hono. 
Addefent y ffydd batriarchaidd; sef, crefydd 
Abraham cyn ei enwaedu, er fod y cyfryw o 
honynt ag oeddynt yn Iuddewon geni wedi eu 
henwaedu. Addefent y Bod o Dduw, anfarwol- 
deb yr enaid, a chyflwr o gosp a gwobr mewn byd 
dawedadwy. Gwadent ddwyfoldeb cyfraith Moses, 
ac ymwrthodent a'r holl ysgrythyr, ond y deg gor- 


ABR 


ACT 


chymyn, a gweddi'r Arglwydd. Hefyd, ymwrth- 
odenta bedydd â swper yr Arglwydd, athrawiaeth 
y Drindod, &c. Mae yr hanes am danynt mor 
anghyson, fel y mae yn anhawdd gwneud dim o 
honi. M. Gregoire a ddywed eu bod yn bobl 
syml, o foesau da, a bywyd rheolaidd. Tebyg 
mai hiliogaeth yr Hussiaid duwiol oeddynt, a 
bod eu calonau yn gywirach na'u tybiau. Hyd 
y pryd hyn buont fyw yn guddiedig; ond nid 
cynt y darganfyddwyd, nag yr erlidiwyd hwynt. 
'Tebyg i haelioni adroddedig yr ymerawdwr 
Joseph II. eu cefnogi i anfon ato ddeisyfiad am 
. ddiffyniad rhag eu gelynion. Aeth ei fawrhydi 
cyn belled a chaniatau iddynt hyd y 24ain o 
Fawrth, 1783, i wneud dewisiad o un o'r crefydd- 
au ag y gwelodd efe yn addas i'w goddef, sef 
Lutheriaeth Ddiwygiedig, ac eiddo yr anghytun- 
wyr Groegaidd: ond nid oedd yr un o honynt 
yn eu taro hwy yn hollol. Gan hyny, ar derfyn- 
iad yr yspaid dywededig llusgwyd hwy o'u gwlad 
gynhenid dan ofal nawdd-fyddin; rhaii Dran- 
sylfania, ac ereill ìi Fonnet Ternerwaer; ac ni 
oddefid i neb o honynt ddychwelyd heb ymwrth- 
od a'u crefydd, a throi yn Babyddion. 

Pa fodd bynag, tebygol mai penboethiaid 
gweinion ac anwybodus oeddynt; canys dywed 
y Dr. John Erskine, ar awdurdod M. Meusel, fod 
Deistiaid ac Ariaid yn mhlith y trosglwydded- 
igion; a thrachefn, hysbysa M. Gregoire, ar 
awdurdod llythyr o'r Almaen yn 1800, fod yr 
Abrahamiaid trosglwyddedig trwy orchymyn yr 
ymerawdwr, yn benaf yn cyfaneddu yn nhref 
Pardubitz a'i chyffinau, a'u bod yn perthyn 
i blaid yr Adamiaid. Ond, gwedi y cwbl, dichon 
mai dirmyg arnynt gan eu gelynion ydoedd y 
pethau hyn. Hysbys yw mai peth arferol gynt 
oedd priodoli tybiau i blaid a gyfenwid yn heretic- 
aidd, na feddyliwyd am danynt gan eu haelodau; 
ïe, ag yr oeddynt yn eu hollol ffieiddio ac yn ym- 
wrthod â hwynt... Y mae gormod o'r un ysbryd 
yn llywodraethu llaweroedd yn ein hoes a'n 
gwlad ni. N 

ABRACAS, enw cyfrinol, neu ddirgelaidd 
yn ol Ireneus a Theodoret, ac yn cael ei arferyd 
gan Basilides (gwel Basilidiaid) yn gymhwys- 
iadol at Dywysog y nefoedd, megys yn cynnwys 
y rhif 365, yr hwn a eglurheir gan Spanheim yn 
y modd canlynol:— 


O. io oo Gu SC yt â 1 
WYE YR FYW 2 
i nU Gn AU 100 
hy DO Gn Eu y: ] 
a. Ge O p60 
Gh AE add ON 1 
cC —————  ! 5 au a'8 200) 

365 


Cyfeiriwyd hwn at Mithras neu'r haul, duw y 
Persiaid; a'r hwn a gyfenwir gan y beirdd yn 
aml, “Yn Arglwydd y nefoedd a'r flwyddyn.” 
Ereill a eglurant y gair yn ddirgeledigaethol, 
megys yn golygu'r Drindod; ond Beausobre a'r 
Dr. Lardner a sicrhant nad yw y gemau casgled- 
ig gan Cliffet a Montfaucon, dan yr enw hwn, 
ond gweddillion Paganaidd ac Aifftaidd, ac nid 
'vistionogol.. Mwy tebygol ei fod yn wreiddiol, 


yn cyfeiriaw at egwyddorion athronol Basilides, 
nag at ei rai crefyddol, er eu bod wedi eu dirfawr 
gymysgu, fel y rhaid addef. 

ACADEMIAID, math o athronwyr a enwyd 
felly oddiwrth le eu cynhulliad, sef llwyn gerllaw 
Athen, a elwid yn Academy, oddiwrth un Acad- 
emus, yr hwn a'i rhoddodd i'r Atheniaid yn lle o 
ymdrech. Yn yr Academy yr oedd gan Plato 
ardd fechan, yn yr hon y cynhaliai ei athrofa, lle y 
dysgai i'w ysgolheigion athronyddiaeth Socrates 
yn gymysg a thybiau aneglur Pythagoras. 
Disgyblion Plato, gan hyny, oeddynt yn Acad- 
emiaid; y rhai a ymlygrasant mewn amsor, i'r 
fath raddau yn eu barn, hyd onid aethant yn 
amheuwyr (scepfics) hollol. Dywedent, Nad 
ellid gwybod dim yn sicr; i'r hyn, gyda phriodol- 
der neillduol, yr atebai'r amheuwyr, “fod hyd 
yn nod hyny yn bethamheus.” _ Yr Academiaid 
a'r Epicuriaid oeddynt y pleidiau lliosocaf ac 
enwocaf pan ymddangosodd Crist yn y byd, Y 
mae eu hegwyddorion cyfeiliornus, a'u hymarfer- 
ion llygredig yn dangos mor angenrheidiol oedd 
ei ymddangosiad ef. 

ACASIAID, canlynwyr dau berson o gryn 
enwogrwydd mewn hanes eglwysig; sef, yn l. 
Acasius, esgob Cesarea, ac olynwr Eusebius, 
bywyd yr hwn a ysgrifenodd yn y 4edd ganrif. 
Ysgrifenodd lawer. Gelwid ef Monopethalarius, 
(unllygeidiog) herwydd na feddai ond un llygad. 
Arian proffesedig ydoedd, a gwrthwynebwr 
ffyrnig Athanasius. 2. Acasius, patriarch Caer- 
cwstenyn, yn y 5ed ganrif: gwrthwynebwr dewr 
yr awdurdod babaidd, annogydd ac amddiffyn- 
ydd undeb rhwng yr union-gredinwyr a'r Eutych- 
iaid. Gwel Eutychiaid. 

ACOMETIAID, (gwilwyr) enw a roddid ar 
ryw fynachod yn y brif eglwys, yn neillduol yn 
y dwyrain, y rhai yn rhanedig i dair dosparth. a 
gyflawnent wasanaeth dwyfol, yn eu cylchau, yn 
ddiorphwys. Ffynna yr arfer hon eto yn eglwys 
Rhufain, yn mhlith crefyddolion y cymun sant- 
aidd. 

ACOLYTHIAID, (canlynwyr,) enw a roddid 
yn y brif eglwys ar yr ieuenctyd a ymlynent 
wrth yr esgobion, er cael urddau santaidd. 
Cyfyngir a chymhwysir ef yn awr at y radd isaf 
o offeiriaid, y rhai a barotoant yr elfenau at y 
cymun; a oleuant y lampau; ac a gynnorthwy- 
antyn ygor-ymdeithiau. Yn Rhufain, dosparthir 
hwynt yn dair dosparth. 1. Y lyeawl, yr hon a 
wasanaetha'r Pab. Yn 2. Y sefydledig, yr hon 
sydd yn gweini yn yr eglwys. Yn 3. Yr ardal- 
aidd, yr hon sydd yn gweini mewn amrywiol 
ranau o'r ddinas.—Math o geisbwliaid. 

ACTAU, NEU WEITHREDOEDD YR 
APOSTOLION, yr olaf o lyfrau hanesiol y 


| Testament Newydd; yr hwn, yn gyffredin, a 


osodir fel dolen gydiol rhwng yr efengylwyr a'r 
epistolau; er ei osod mewn rhai copiau a chyf- 
ieithiadau, ar ol epistolau Paul. Rhoddwyd 
amrywiol enwau arno. Galwai Eusebius ef, 
“Efengyl yr Ysbryd Glan;” a Chrysostom, yn 
“Llyfr prawf yr adgyfodiad.” 

Cytunir, yn gyffredin, mai Lue y physygwr 
oedd ei awdwr. Yr oedd ei hir gyfeillach â'r 
apostol Paul, a'i fod yn llygad-dyst o'r dygwydd- 
iadau a adroddir ynddo, yn ei addasu yn fawr i 
ysgrifynu'r hanes. Yr oedd ei wybodaeth feddyg- 


ACT 


10 


ACH. 


awl yn ei addasu i ffurfio barn am y gwelliadau 
gwyrthiol a gyflawnwyd gan Paul, ac i roddi 
hanes gyson am danynt. Nid yw yn ymddangos 
i Luc ei hun dderbyn dawn gwyrthiol i iachau; 
o'r hyn leiaf, nid oes un hanes am hyny. Pan 
yr iachawyd tad Publius a_ chleifion ereill, 
gwnaethpwyd hyny, nid trwy offerynaeth Luc y 
physygwr, ond trwy weddiau Paul. Yr oedd 
hyn yn amlygiad neillduol o ddoethineb Duw 
yn y cyfraniad o ddoniau i iachau. Pe defnydd- 
iasid y physygwr fel offeryn i gyflawni gwyrth- 
iau iachaol, buasai godidawgrwydd y gallu yn 
cael ei briodoli i'r dyn, ac nid i Dduw. 

Gan fod yr hanes yn cyrhaeddyd cyn belled 
a'r ail flwyddyn o garchariad Paul, nid allasai 
y llyfr gael ei ysgrifenu cyn y flwyddyn 69; a 
chan na adroddir ynddo ddim amgylchiadau 
perthynoli Paul, (am yr hwn y sonir ynddo yn 
benaf,) yn mhellach yn mlaen na hyny, cesglir 
yn rhesymol, mai pryd hyny yr ysgrifen- 
wyd ef. 

Y mae yn eglur nad rhoddi hanes gyflawn 
gyffredinol o'r eglwys Grisionogol, dros y deng 
mlynedd ar hugain cyntaf wedi esgyniad Crist, 
ydoedd dyben Luc wrth ei ysgrifenu,canys gadaw- 
odd allan o hono lawer o bethau pwysig ag oedd 
yn rhwym o fod yn wybodus o honynt. Dyben y 
llyfr hwn yw dangos dwyfoldeb Cristionogrwydd, 
a'i bod wedi ei bwriadu, nid er mwyn yr Iuddew- 
on yn unig, ond hefyd, er llesiant holl genhedl- 
oedd y ddaear. Fel prawf o hyn, gellir sylwi, 
fod disgyniad yr Ysbryd Glan ar yr apostolion 
ar ddydd y pentecost; gweledigaeth Pedr; a 
dychweliad Paul ar un llaw, yn profi dwyfoldeb 
yr athrawiaeth Gristionogol; ac ar y llaw arall, 
yn barotoadawl i'w thaeniad cyffredinol yn mhlith 
yr holl genedloedd. Gan mai hyn yw dyben 
y llyfr, ac nid (fel yr arwydda yr enw anghyfadd- 
as a roddir, yn ein Beiblau ni, arno) rhoddi 
hanes gyflawn o weithredoedd yr apostolion, ac 
o Gristionogaeth yn eu dyddiau boreuol; nid 


rhyfedd ei fod yn son cyn lleied yn nghylch rhai- 


o'r apostolion, a dim am y lleill. 

Cynnwys hanes y pentecost cyntaf wedi marw- 
olaeth Crist, a'r dygwyddiadau rhagflaenol iddo, 
pen. l, 2; y gweithredoedd yn Jerusalem, trwy 
Judea, a Samaria, yn mhlith y Cristionogion 
enwaededig, pen. 3—9, 12; y gweithredoedd 
yn Cesarea, a derbyniad y Cenedloedd, pen. 
10, 11; cylchdaith gyntaf Paul a_ Barnabas 
yn mhlith y Cenhedloedd, pen. 13, 14; y 
genadwriaeth o Antioch, a'r cynghor cyntaf 
yn Jerusalem, pan y derbyniwyd yr ludd- 
ewon a'r Cenedloedd i'r un gystadledd, pen. 15; 
ail gylchdaith Paul, pen. 16—19; yn nghyd a 
thaith gyntaf Paul i Rufain, pen. 19, 21 —28. 

Bernir fod llyfr yr Actau yn cynnwys yriaith 
buraf yn y Testament Newydd; yn neillduol 
areithiau Paul-yn Athen, a cher gwydd y llyw- 
odraethwyr Rhufeinaidd: mae yr un symlrwydd 
a dyben i'w ganfod ynddo ag yn yr efengylwyr; 
yr hyn, ar yr un pryd, sydd yn dangos cywirdeb 
ac annichellgarwch yr ysgrifenydd, yn argraffu 
gogoniant anghymharol ar yr hanes, ac yn 
tueddu i effeithio yn fawr ar feddyliau a chalon- 
au ei ddarllenwyr. 

Galwyd amrywiol olyfrau yn Actau yr Apost- 
olion, megys Actau Abdias, Pedr, Paul, Ioan yr 


efengylwr, Andrew, Tomas, Philip, a Mathew; 
ond profwyd hwynt oll yn ffugiol. 

ACTAU PILAT, adroddiad a ddanfonwyd 
gan Pilat at Tiberias, yr ymerawdwr, yn nghylch 
Íesu Grist, ei farwolaeth, adgyfodiad, esgyniad, 
a'r troseddau y cyhuddwyd efo honynt ger ei 
fron ef. Yr oedd yn arferedig yn mhlith y Rhuf- 
einiaid, i raglawiaid a llywodraethwyr taleithiau, 
i dynu cofiant o'r dygwyddiadau dan eu llywodr- 
aethiad hwy, a'u danfon i'r ymerawdwr a'r 
senedd. Actau gwirioneddol Pilat a ddanfonwyd 
ganddo at Tiberias, yr hwn a'u hadroddodd i'r 
senedd; ond gwrthodwyd hwy gan y gymanfa 
hono (fel yr ardystia Tertulian yn ei amddiffyn- 
iad, pen v. 20, 21,) am nad oeddynt wedi eu 
cyfeiriaw atynt hwy. Ffugiasant yr Hereticiaid 
actau mewn efelychiad o honynt; ond y rhai 
gwirioneddol a ffugiol ydynt yn awr wedi eu 
colli. 

ACWARIAID, (agua,) dyfrwyr, cangen o'r 
Encratitiaid, a elwid felly, am eu bod yn arfer 
dwfr yn lle gwin yn y cymun. Rhai o honynt 
yn unig a wrthodent win yn y cymun boreuol ; 
ond arferent ef yn yr un prydnawnol. 

ACWATIAID, (agua,) hen blaid, yn credu 
fod dwfr yn anghreuedig a thragywyddol; tebyg 
yn mabwysiadu cyfundraeth athronawl Thales, 
yr hwn a ddysgai mai dwfr oedd ecwyddor 
ddechreuol pob peth. 

ACWINAS,—Thomas Acwinas, Duwinydd 
Ysgotaidd enwog. yr hwn a gyfenwid y Doctor 
Angylaidd — Angel yr Ysgolion—Eryr Duwin- 
yddion—a phummed Doctor yr Eglwys ydoedd 
yn hanu oddiwrth freninoedd Sicily, ac Aragon ; 
ac aanwyd yn Nghastell Acwino, yn yr Ital, 
oddiamgylch y flwyddyn 1231. Derbyniodd 
egwyddorion dysgeidiaeth pan yn ieuanc iawn, 
oddiwrth fynachod Mynydd Cassino; ac er holl 
ymdrechion ei rieni i'w attal rhag cyfeillachu 
â'r Dominiciaid, a'r rhwystrau a osodwyd ar vi 
ffordd, o dan eu cyfarwyddyd, gwnaeth gynnydd 
cyflym yn nuwinyddiaeth yr amseroedd hyny. 
Wedi myfyrio yn Naples, Rhufain, a Cologue, 
aeth i Paris, lle y traddododd lithiau gyda 
chymeradwyaeth uchel, ar lyfr y Synwyr-wersi, 
a chafodd ei raddio yn Ddoctor yn 1255. Dy- 
chwelodd i'r Ital yn 1263, a chafodd ei sefydlu 
yn ddehonglwr ei urdd dros dalaeth Rhufain; 
ac ar ol addysgu ei dduwinyddiaeth yn y rhan 
amlaf o brif ysgolion yr Ital, sefydlodd yn 
Naples, lle yr ymroddodd i fyfyrdod, i draddodi 
llithiau, ac i ymarferion crefyddol. Mor rhydd 
ydoedd oddiwrthawydd am anrhydedd a chyfoeth, 
fel y dywedir iddo wrthod yr Archesgobaeth 
Neapolitaidd, pan y cafodd gynnyg arni gan 
Clement IV. Yr oedd yn enwog mewn arddan- 
soddiaeth, yn ddadleuwr medrus, yn selog 
dros athrawiaethau a thraddodiadau egÌwys 
Rhufain, ac yn ddigymar yn mhlith duwinydd- 
ion yr oes hono. Ei weithion ydynt yn cynnwys 
dwy gyfrol ar bymtheg unplyg: ar y cyntaf 
cawsant eu cyhoeddi yn Venice, yn y flwyddyn 
1490, a'u hargraffu drachefn amryw weithiau. 
Ei brif orchwyl ydoedd ei Summa Theologiae, yr 
hwn a gyfartalir âg ysgrifeniadau enwog Lom- 
bard, ac a ystyrir yn saf-bren gwirionedd. 

ACHLYSUR, cyfie neu odfa addas i unrhyw 
achosi weithredu; neu, gyíleusdrai wneuthur 


ADA 


Tel 


ADE 


unrhyw beth a'r rheswm am ei wneuthur. Y 
mae gwahaniaeth dirfawr rhwng achlysur ac 
achos; a dylid gofalu bob amser am wahaniaethu 
rhyngddynt. Ŵr engraifft, cwymp dyn oedd yr 


achlysur, nid yr achos, i Dduw drefnu iechydwr- | 


iaeth. Y mae deddf Duw yn dcMlysur i bechod 
weithredu; ond, nid yr achos, Rhuf. vii. 8, 9, 
Y mae rbyddid yr efengyl yn achlysur ìi ddynion 
annuwiol fyw yn benrhydd a halogedig; ond, 
nid yr achos, Gal. v. 13... Yr oedd achos trefnu 
iechydwriaeth yn Nuw, sef, ei râd gariad, a'i 
ewyllys da; ond, yr achlysur ynom mi, sef, ein 
cyflwr truenus a halogedig fel pechaduriaid. Yn 
yr un modd dichon deddf ac efengyl, iechyd, 
hawddfyd, llawnder a llwyddiant bydol, fod yn 
achlysur i ddynion bechu; ond, nid yn achos. 
Ynddynt hwy y mae'r achos, sef, eu tueddiadau, 
pechadurus. Dengys hyn y dichon pethau 
daionus fod yn achlysur diniwaid o ddrwg moes- 
ol, neu bechod. 

ACHOS, gallu effeithiol, neu yr hyn sydd yn 
peri effaith. Y mae achosi bob effaith. Duw 
yw'r achos dechreuol ac effeithiol o bob da 
naturiol a moesol; a phechod yw'r achos haedd- 
iannol o bob drwg, Iagoi. 13—17. Gan hyny, 
y mae pob da o'r Creawdwr, a phob drwg o'r 
creadur. 

Sonir yn mhlith duwinyddion, am achos pen- 
danta nacïol; achos cynhyrliol, cyfryngol, ac 
effeithiol... Achos pendant, yw yr hyn sydd yn 
peri bod gweithredol i nnrhyw beth pendant; 
achos nmacâol ydyw yr hyn sydd yn achlysuru ac 
yn rhagflaenu effaith, er nad yn ei pheri mewn 
modd pendant ac effeithiol. Er engrafft, codiad 
yr haul yw'r achos pendant ac effeithiol o oleuni, 
neu ddydd; ac ar y llaw arall, ei fachludiad yw'r 
achos nacâol, nid pendant, o dywyllwch, neu nos. 
Nid yw tywyllwch amgen absenoldeb goleuni. 
Yn mhellach, achos cynhyrfiol iechydwriaeth yw 
ewyllys da Duw; yr achos cyfryngol o honi yw 
ufudd dod ac angau Crist; a'r achos effeithiol o 
honi yw preswyliad a gweithrediadau yr Ysbryd 
Glan yn ein heneidiau. | 

ACHOSION CYDWYBOD, (cases of con- 
science,) amheuon dynion yn nghylch eu cyflwr 
a'u dyledswydd; neu, yr anhawsderau sydd ar 
eu ffcrdd i benderfynu yn eu cylch. 

ACHUBYDD, gwaredydd o beryglon. Gwel 
Gwaredydd. 

ADAMIAID, cnw a roddir gan Epiphanius ac 
Awstin, ar ryw bleidiau yn yr ail ganrif. Dy- 
wedir eu bod yn addoli yn noethion, mewn 
ystafell wedi eu thwymno, ac os caid rhai o hon- 
ynt yn euog o drosedd, eu bod yn cael eu bwrw 
allan, megys y cafodd Adda o baradwys, am 
fwyta y ffrwyth gwaharddedìg. Rhai a'u hystyr- 
iant fel cangen o'r Gnostiaid, ereill fel canlyn- 
wyr Prodicus, ond nid oes prawf digonol o un 
ochr. Ni chyhuddwyd Prodicus o anniweirdeb; 
a thebyg nad ymadawodd o gymundeb yruniawn- 
gred. Yr amgylchiadau hyn a barasanti Lard- 
ner wadu hanfodiad y fath blaid yn mhlith y 
cyn-Gristionogion. 

. _ Cyfododd plaid newydd o Adamiaid yn amser 

y diwygiad, yn mhlith y Waldensiaid, y rhai a 
elwid Picardiaid, Bechardiaid, &c. Tebyg mai 
math o berffeitholion oeddynt, yn cymeryd ar- 
nynt fod wedi cyrhaeddyd cyflwr o burdeb cyd- 


radg-ag Adda cyn y ewymp. _ Nad oeddynt mor 
berffaith a hyny sydd sicr. Bod i rai o honynt, 
mewn pang o benboethder yn terfynu ar wall- 
gofrwydd, redeg yn noeth-lymyn oddiamgylch 
yr ystrydoedd, nid yw yn annhebyg; ond bol i 
gymdeithas o'r ddau ryw yn arddel yr enw 
Cristionogion gyfarfod yn sefydlog i weddio, 
pregethu, a darllen yr Ysgrythyrau mewn cyf- 
lwr o noethni hollol sydd beth anghredadwy, ac 
heb ei gadarnhau âg un prawf, oddieithr tystiol- 
aeth eu gelynion, yn nghyd a chyffes ychydig o 
wrthgilwyr tylodion wedi eu treisio i gyfaddefiad 
ar yr arteith-glwyd. Tebyg fod cyn lleied o 
sylfaen i'r cyfryw chwedlau ag oedd i'r rhai yn 
nghylch gwaith y prif Gristionogion a'r Trefn- 
yddion, yn addoli yn ddirgel—yn diffoddi y 
canwyllau—ac yn gwneuthur aflendid. 

AD-ENEDIGAETH, (geni,) ail-enedigaeth, 
neu enedigaeth newydd; y gwaith hwnw o eiddo 
yr Ysbryd Glân trwy yr hwn ein gwneir yn 
greaduriaid newydd, neu wir dduwiolion. Yn 
mherthynas iddo, gellir sylwi yn 

l. Ei fod yn yr Ysgrythyrau yn myned dan 
amrywiol enwau; megys enwaedu'r galon, 
Deut. xxxiii. 6 ; rhoddi calon ac ysbryd newydd, 
Ezec. xxxvi. 26, 27; genidrachefn neu oddiuchod, 
(avw0e&v) geni o ddwfr ac o'r Ysbryd, Ioan iii. 3, 
9, 7; bywhau, Eph. iî. l; creu yn Nghrist, 
Eph.ii. 10; ffurfio Crist ynom, Gal.iv. 12; ad- 
genedlu, l Pedri. 8, &c., &c. 

2. Y dichon dynion brofi, meddu, a chyfliwni 
amrywiol o bethau da a chanmoladwy, eto heb fod 
yn ddeiliaid o'r gwaith hwn. Gallant feddiannu 
gwybodaeth helaeth a beirniadol o_ wirionedd- 
au yr efengyl, l Cor. xiii. 2; doniau helaeth, I 
Cor. xìii. 1 ; Moesoldeb cyffredinol a gwastadol, 
Marc x. 17—22; gallant fod yn ddeiliaid o ar- 
gyhoeddiadau llymion a dwysion, Act. xxiv. 25; 
o dymherau toddedig a serchiadau cynnes, 
Math. xiii. 20, 21; ïe, gallant ddiwygio mewn 
buchedd, rhoddi eu holl dda rhwng tlodion, a'u 
cyríf'i losei fel merthyron dros Grist, ac wedi'r 
cwbl bod heh eu hail-eni, 2 Pedr ii. 20, 21, 1 
Cor. xiii 3. Nid yw ad-enedigaeth yn gynhwys- 
edig mewn dim allanol ag y dichon ìi ddynion ei 
wneuthur, neu fod yn ddeiliaid o hono: nac 
ychwaith mewn pob peth mewnol y dichon 
iddynt ei brofi a'i deimlo. 

8. Ei fod yn cael. ei ddarlunio yn ngair Duw 
mewn ystyr gyfyng a helaeth. Mewn ystyr 
gyfyng y mae yn arwyddo flurfiad tuedd sant- 
aidd yn yr enaid gan yr Ysbryd Glân; mewn 
ystyr ehelaeth, ffurfiad y cymeriad Cristionog- 
awl, neu ddygiad yr enaid i weithredu yn sant- 
aidd mewn ffydd, edifeirwch, cariad, gobaith, 
&c., oddiar yr egwyddor hon. Pan y golygir 
wrtho ffurfiad tuedd santaidd, gelwir ef, “* Rhoddi 
ysbryd a chalon newydd,” Ezec. xxxvi. 26, 27, 
“Creu yn Nghrist Iesu,” Eph. ii. 10, a dywedir 
ei fod o Dduw, heb son am foddion neu gyfryng- 
au, Ioan i. 13; ond. pan y golygir wrtho ífurf- 
iad y cymeriad Cristionogol, gelwir ef ““ Ffurfio 
Crist ynom,” Gal. iv. 19, a dywedir ci fod o 
Dduw, trwy y gaîr, Rhuf. x. 17, lagoi. 18, 
l Pedr i. 25. 

Dichon y sylwad uchod gynorthwyo i gysoni 
tybiau gwahanol ddynion dysgedig a duw;ol yn 
nghylch y dull a'r modd y mac adenedigaeth yn 


ADE 


12 ADE 


cymeryd lle yn yr enaid. Rhai (megis y 
President Edwards, y Doctoriaid  Ridgelcy, 
Williams a Lewis) a dybient mai digyfrwnov, 
neu heb foddion y niae yn cymeryd lle; creill 
(megis y Dr. Owen, Stephan ,Charnock, John 
Brown, a'r diweddar T. Charles) a dybiant mai 
trwy y gair y mae yn cael ei weithredu. Er 
mor wahanol, ar yr olwg gyntaf, yr ymddengys 
y golygiadau hyn, eto, y mae y naill yn gystal 
a'r llall o honynt yn wirionedd ysgrythyrol ; ac 
er eu bod yn wahaniaethol nid ydynt yn wrth- 
wynebol. Os golygir wrth ad-enedigaeth, ffurf- 
iad tuedd santaidd yn yr enaid, ymddengys fod 
hyn yn cymeryd lle yn ddigyfrwng, neu heb 
foddion; canys nid ydyw moddion gras a chyf- 
ryngau iechydwriaeth yn effeith'o yn ddyladwy 
ar galonau neb o ddynol ryw, hyd nes ffurfier 
tuedd santaidd ynddynt. Yn flaenorol i hyny, 
ni feddant na blâs nac archwaeth at bethau sant- 
aidd. Rhaid oedd agoryd calon Lydia, i ddal ar 
y pethau a lafarwyd gan Paul, Act. xvi. 14. 
Ymddengys, gan hyny, fod tuedd santaidd yn 
cael ei blanu, neu ei ffurfio yn ddigyfrwng gan 
Dduw mewn eneidiau. O'r ochr arall, os wrth 
ad-enedigaeth y golygir ffurfiad. y cymeriad 
Cristionogol, neu ddygiad y tuedd santaidd i 
weithrediad mewn ffydd, edifeirwch, gobaith, a 
chariad, ymddengys mai yn unig trwy y gair y 
mae hyn yn cymeryd lle, 1 Pedr i, 22, 28. 
Ffydd, yw yr enaid yn credu; edifeirwch, yr 
enaid yn câsau pechod, yn galaru am dano, yn 
ei gyfaddef, ac yn ei lwyr adael; gobaith, 
yr enaid yn disgwyl cyflawniad o addewidion 
Duw; cariad yr enaid yn ymhyfrydu yn Nuw, 
ei waith, ei dy, a'i bobl, ac yn arwyddo hyny 
trwy ymddygiadau cyfatebol. Nid all hyn fod 
heb y-gair. Nid ellir credu, heb dystiolaeth; 
edifarhau heb ddadguddiad o ddrwg pechod; 
gobeithio heb addêwid; na charu heb amlygiad 
o hawddgarwch y gwrthrych a gerir. Y gair 
sydd yn dadguddio y pethau hyn. Trwy'r 


gair, gan hyny, y ffurfir y grasau hyn a'u cyffelyb, 


yn yr enaid. Gan hyny, trwy'r gair y mae ad- 
enedigaeth, yn yr ystyr ehelaeth o hono yn 
cymeryd lle. 

4. Mai gwaith dwyfol yw. Aml y priodolir 
efi Dduw yn y Bibl, Deut. xxx. 6, Ezec. xxxvi. 
26, 27, Ioani. 183, Eph. ii. 10; yn neillduol i'r 
Ysbryd Glan, Ioan iii. 5, Tit. iii. 5. Y mae yr 
enwau creu, bywhau, &c., yn dangos mai Duw 
yw ei awdwr; canys pwy ond efe sydd ddigonol 
i'r pethau hyn? Heblaw hyny, dengys ansawdd 
y gwaith yr un peth... Y mae yn gynhwysedig 
yn ffurfiad tuedd santaidd yn yr enaid, ac yn 
nygiad hwnw i weithrediad mewn ffydd, edifeir- 
wch, gobaith, a chariad. Fwy ond Duw a 
ddichon wneuthur hyn? Pe buasai yn gyn- 
hwysedig mewn newidiad barn, neu fuchedd; 
mewn argyhoeddiadau llymion; mewn llawen- 
ydd ac ireidd-der dan y gaìr; neu mewn bedydd 
a phroffes o Grist, gallesid disgwyl i ddynion 
ail-eni eu hunain, a'u gilydd. Neu, mewn geir- 
iau ereill, pe buasai y diffyg. y mae ad-enedig- 
aeth yn ei wneuthur i fyny, yn y deall, y côf, y 
serch, neu'r ymddygiad, gallesid disgwyl ìi ddyn- 
ion trwy foddion, ei wneuthur i fynu eu hunain ; 
ond gan mai yn y tuedd neu'r ewyllys y mae, ni 
all neb ei wneydi fyny ond Duw. Pwy ond Duw a 


| nafur a dull argyhoeddiadau plant Duw. 


ddichon beri i'r hwn nas myn weled, caru, credu, 
i weled, caru, a chredu? Yn sicr, neb. Os 
gosodir annogaethau cryfion ger ei frou, i'r dyben 
i'w gymhell; heb duedd ni chydsynia. Bydd 
gwrth-duedd ei hunan yn gryfach na phob an- 
nogaethau. Y mae ad-enedigaeth gan hyny yn 
unig o Dduw. . 

5. Mai gwaith disymwrth ydyw. Ymddengys 
hyn, pan ystyriom, nad oes ganol-fan rhwng 
bod, a bod heb fod; rhwng byw a marw; rhwng 
bod yn dduwiol a bod yn annuwiol; rhwng bod 
yn blant Duw a bod yn blant diafol. Y mae 
pawb, yn hollol, yn un o'r ddau. Os byw, hollol 
fyw; os marw, hollol farw: nid oes ganol-fan. 
Mor ddisymwth ydyw y cyfnewidiad hwn, fel y 
mae yn cymeryd Ìle ar unwaith. Y mae ei 
ddeiliad, un funud yn blentyn diafol, a'r funud 
nesaf yn blentyn Duw. 

6. Mai gwaith hollol yw. Nid yw, fl sant- 
eiddiad, yn raddol ac anmherffaith. Nid ellir 
dywedyd am ei ddeiliaid fod rhai o honynt yn 
fwy ail-enedig na'u gilydd ; er fod rhai o honynt 
yn santeiddiach na'u gilydd. _ Nid ydynt yn fwy 
o blant na'u gilydd; er fod rhai o honynt yn 
fwy plant nag ereill. Nid rhan o greadur newydd 
a grêir gan Dduw : ond creadur newydd cyflawn. 
Y mae yn berffaith o ranau y munud cyntaf y 
ffurfir ef; er nad yw yn berffaith mewn graddau, 
neu faintioli. Nid yw ad-enedigaeth yn cyn- 
hyddu; er fod yr hyn a ad-anwyd yn cynhyddu. 
Y mae yr anian newydd yn mhob cynneddf o'r 
enaid; er nad yw eto wedi enill un gynneddf yn 
hollol iddi ei hun. Y mae yn yr hwn a ail-an- 
wyd ddwy anian, dau ddyn, dwy ddeddf. Y mae 
goleuni a thywyllwch yn y deall; eariad ac 
oerfelcarwch yn y serch; ufydd-dod a chyn- 
dynrwydd yn yr ewyllys; santeiddrwydd a 
halogrwydd yn y cof; a thynerwch a chaled- 
rwydd, yn y gydwybod. Fel hyn mae'r enaid 
yn santaidd oll, er nad yw yn hollol santaidd. 

7. Mai yr un yw o ran ei natur, yn mhawb 
o'i ddeiliaid, yn mhob oes, a than bob gornch- 
wyliaeth. Y mae gwahaniaeth mawr rhwng 
Argy- 
hoeddir rhai yn llymach, a rhai yn ysgafnach 
na'u gilydd. Dychwelir nn at Dduw, fl Paul, 
mewn modd disymwth a gwyrthiol; un arall, 
mewn modd graddol a thirion. Ond, ad-enir 
hwynt oll yn yr un modd. Yn yr un cyflwr y 
maent oll cyn eu hail-eni ; i'r un syfellfa y dygir 
hwynt oll trwy adenedigaeth; a'r un sydd yn 
eu had-eni oll.. Nid oes neb o honynt, cyn eu 
had-eni, yn llai o blant i'r diafol na'u gilydd, na 
chwedi hyny, yn fwy o blant i Dduw. 

8. Ei fod yn wastadol yn anhepzorol er go- 
goneddu Duw yma a'i fwynhaulifs ochr draw. 
Y mae rhai pethau da a buddiol mewn crefydd, 
nad ydynt yn anhepgorol er iechydwriaeth; 
megys, llawn sicrwydd gobaith, llawenydd yn 
yr Ysbryd Glân, dawn canu, gweddio, a phre- 
gethu. Dichon dynion fod yn gadwedig heb y 
pethau hyn; er nas gallant fod nac yn gysurus 
nac mor ddefnyddiol hebddynt. Heblaw hyny, 
mae rhai pethau yn anhepgorol i rai nad ydynt 
felly i ereill; ac yn angenrheidiol un amser nad 
ydynt amser arall. Y mae ffydd ac edifeirwch 
yn anhepgorol ìi ddynion mewn oed, er nad 
ydynt i fabanod , ac yr oedd enwaedu ac aberthu 


ADF 


18 ADF 


yn anhepgorol gynt, er nad ydynt yn awr. Ond 
am ad-enedigaeth, y mae yn anhepgorol i bawb, 
bob amser, ac yn mhob oes. Nid oedd modd 
gynt, ac nid oes eto fodd, bod yn gadwedig heb- 
ddo. Rhaidi bawb fod yn ddeiliaid o hono er 
bod yn ddedwydd. _“ Yn wir, yn wir, meddaf 


i ti, (ebe Crist,) oddieithr geni dyn (h. y: pob. 


dyn) drachefn, ni ddichon efe fyned i mewn i 
deyrnas Dduw. Deddf anghyfnewidiol y nef 
ydyw, “Na chaiff y rhai anghyfiawn etifeddu 
teyrnas Dduw, ac nid â i mewn yno ddim aflan.” 
Buasai natur pethau yn gwahardd ac yn ei 
wneud yn anmhosibl pe buasai Duw heb osod a 
sefydlu felly. Pe caffai dyn diadgenedlig fyned 
i'r nefoedd, ni fyddai yn udedwydd yno. Bydd- 
aiyn fwy ouffern arno yno, nag yn uffern cei 
hun. Nid oes yno neb na dim a allai hoffi. 
Duw, Crist, angelion, a seintiau perffaith sydd 
yno. Y mae yr annuwiol yn annedwydd yn 
nghyfeillach seintiau anmherffaith yn awr, rhaid 
y byddai yn fwy felly yn nghyfeillach rhai wedi 
eu hollol berffeithio. Caru, moli, gwasanaethu, 
amwynhau Duw yw gwaith y nef. Y mae'r peth- 
au hyn yn hollol groes i elfen dyn heb ei ad-eni. 
Nid oes ganddo duedd atynt, na hyfrydwch yn- 
ddynt. Nef Fahometanaidd, ac nid santaidd, sydd 
ynei daro ef. Heblaw hyny, ni ellir gogoneddu 
Duw mwy na'i fwynhau heb ad-enedigaeth. Ni 
ellir caru Duw, credu ynddo, galw arno, na'i 
addoli a'i wasanaethu mewn modd cymeradwy, 
ger ei fron, heb duedd santaidd; ac nid yw hwn 
yn neb cyn ad-enedigaeth. Gan hyny, y mae 
ad-enedigaeth yn anhepgorol er byw yn dduw- 
iol yn gystadl ag er myned i'r nefoedd. 

Nodau ad-enedigaeth ydynt dyfal barhad 
mewn gweddi, yn neillduol gweddi ddirgel. 
Salm xxxii. 6, Act. xi. 11; chwennychiad am 
ddidwyll laeth gair, l Pedrii. 2; cariad at Dduw, 
ei dŷ, ei waith, a'i bobl, 1 Ioaniii. 14, ar v. 1; 
yn nghyd a hiraeth ac 'ymdrech am fod yn ber- 
ffaith debyg iddo, Phil. iii. 10—14.  Holed pob 
dyn ef eì hun, A ydynt y nodau hyn arno? 
Hon yw'r fforddi wybod a ydym yn ddeiliaid 
o'r cyfnewidiad, ac nid disgwyl am amlygiad di- 
gyfrwng o hyny oddiwrth Dduw. Gwel, Dy- 
chweliad; Galwedigaeth effeithiol ; Troedigaeth. 
(See Charnockss. Works, Vol. IT., Cole, Wright, 
Witherspoon, &. Doddridge on Regeneration; Dr. 
Owen on the Spirit; Lîme Street Lectures; Corff 
Duwinyddiaeth y Dr. Lewis.) 

ADESSENARIAID, (adesse,) Cydrychiol- 
wyr. Gwel, Cydrychiolwyr. 

ADFERIAD, edfrydiad dychweliad, neu ad- 
daliad mewn rhyw, neu werth, o'r hyn a 
gymerwyd, neu a gamattaliwyd, Luc xix. 8. 

Y mae adferiad, ad-daliad, neu iawn bob 
amser, yn tybied cam neu niwaid, ac yn fla»n- 
af yn golygu meddiant bydol; ond nid hyny yn 
unig nac yn benaf, gan y dichon dynion wneyd 
cam â'u gì]ydd, yn eu personau a'u henwau da yn 
gystadl a'u meddianau; a hyny, naill ai mewn 
modd uniongyrchol a phendant, neu mewn 
modd nacaol a chyfryngol. 

Yr oedd mesur a chyfartalwch adferiad dan 
y gyfraith farnol yn amrywio yn ol natur a 
graddau'r camwedd. Mewn rhai amgylchiadau 
yr oedd adferiad llawn o'r hyn a gam-attaliwyd 
yn ddigonol heb ddim mwy, Exod. xxii. 5,6, 12. 

c ' 


Yn achos lledrad, os creadur byw fyddai, ac os 
caid ef felly yn meddiant y lleidr, yr oedd ad- 
daliad dwbl yn ofynedig, Exod, xxii. 4; eithr os 
caid ef wedi ei ladd neu ei werthu, rhaid oedd 
i'r yspeilydd ei dalu yn ol ar ei bumed, os ŷch 
fyddai; ac ar ei bedwerydd, os dafad fyddai, 
Exod. xxii. 1. Mewnamgylchiadau ereill yr oedd 
edferiad llawn o'r hyn a gam-attaliwyd yn ddi- 
gonol, gydag ychwanegiad o'r bumed ran ato, 
ac aberth dros y cam i'r Arglwydd, Lef. vi. 1— 
/. _ Ond nid oeddynt y deddfau hyn yn rhwymo 
ond Israel yn unig, a hyny dros amser terfyn- 
edig, sef hyd oni ddelai'r Hâd. 

Mesur achyfartalwch moesawl adferiad ydyw, 
bod i'r hwn a wnaeth y cam ddychwelyd (os 
bydd hyny yn alluedig) yr hyn a gymerodd neu 
a gam-attaliodd yn llawn, neu yn ei ryw a'i 
gyfiawn lôpg gyd ag ef: ac os bydd hyny yn an- 
alluedig, bod iddo ddychwelyd ei lawn werth yn 
nghyd â'r llô»; ac os bydd yn analluedig bod 
iddo gyfaddef ei fai, galaru o'i herwydd, a 
gwneud yr iawn neu'r boddlonr wydd goreu ag 
allo am ei gamwri. Mewn camweddau yn 
effeithio yn union-gyrchol ar enaid, corff, di- 
weirdeb, neu enw da ar all, y mae yn anobeith- 
iol i'r hwn a fyddo yn euog o honynt allu 
gwneud y golled i fyny yn gyflawn i'r dyoddef- 
ydd : nid oes ganddo ond cyfaddef ei fai, galaru 
o'i herwydd, ac ymdrechu gwneud a allo er 
adgyweirio y niwaid a achlysurodd, Exod. xxii. 
Tê TW 

Yr hwn sydd i adferyd ydyw yr hwn a wnaeth 
y câmwri; neu, os bydd efe wedi marw, yr 
hwn, neu y rhai fyddont yn meddu'r hyn a gy- 
merwyd neu a gam-attaliwyd, neu yn perchen- 
ogi meddiannau'r trengedig. Y dull y dylid ei 
wneud ydyw, yn ewyllysgar, llawen, dioedi, a 
chyflawn. Nid oes rhinwedd yn y weithred os 
bydd y cyflawnydd yn cael ei ddirgymell ati; 
gan mai o orfod, ac nid o ddewisiad y mae yn 
ei chyflawni. 

Y mae adferiad o'r hyn a gam-attaliwyd yn 
un o ffrwythau gwir edifeirwch, ac yn haufodol 
iddo, Esay lviii. 3—6, bzcc. xxxiii. 14—]16. 
Heb hyn (os bydd yn alluedig) y mae yr hwn a 
wnaeth y cam yn euog o aros ynddo, ac yn ei 
ad-gyflawni o hyd. Pa fodd gan hyny y mae 
yn ddichonadwy ei fod yn edifarhau o'i her- 
wydd? Nid oes modd. Nid oes maddeuant i'w 
gael gan Dduw heb edifeirwch. Gan fod ad- 
feriad (os bydd yn ddichonadwy) yn hanfodol i 
edifeirwch, nid oes maddeuant i'w gael, gan 
Dduw, hebddo. Gan hyny, y mae yr hwn 
sydd yn ewyllysio adferyd yr hyn a gam- 
attaliodd, nid yn unig yn aros yn ei gam- 
wedd, ond hefyd yn aros dan euogrwydd ei 
bechod ger bron Duw. Nis gellir dysgwyl 
bendith Duw ar yr hyn a_ berchenogir yn angh- 
yfreithlawn. Y mae melldith Duw, yn aml, ar 
etifeddiaethau a gamddygwyd, ac a gam-attelir 
oddiwrth eu gwir etifeddion. Dylai yr ystyr- 
iaeth o hyn ber ML rhai a'u perchenogant eu 
dychwelyd yn ddioedi i'w pexchenogion cyfiawn, 
pa un by nag ai hwy eu bunain neu eu hynafiaid 


fuont yn euog o'u hyspeilio gyntaf. Nid yw 
bod y cy fiaw'n berchen yn anwy bodus o'i 
golled ac o'i hawl yn yr hyn a gam attal- 


iwyd, ac heb fod yn eì ymof, n yn ol, mewn un 


ADG 


l4 ADG. 


mesur, yn cyfiawnhau yr hwn sydd yn ei gam- 
attal oddiwrth rwymau i'w adferu iddo. Nid 
yw ei fod wedi ei gael gan arall, neu ei dderbyn 
yn etifeddiaeth oddiwrth arall, mewn un mesur 
ychwaith, yn ei ryddhau oddiwrth rwymau ei 
ddychwelyd. Tra y mae yn ei gadw yn wybod- 
us oddiwrth ei berchen, y mae yn gyfranog o 
fai yr hwn a'i cymerodd gyntaf, ac yn ei adgyf- 
lawni o.hyd. Ni ddylai yr ystyriaeth, y byddai 
iddo wrth ei adferu niweidio ei hun a'i deeulu, i 
gadw rhag gwneud hyny, canys nid oes ganddo 
hawl gyfìawn ynddo, ac am hyny ni ddylai ei 
gadw. Nid yw eiddo anghyfiawn, mewn gwir- 
ionedd, yn elw i neb; ond yn hytrach yn fvlldith 
drom. Yn mhellach, ni ddylai cywilydd gadw 
neb rhag adferu yr hyn a gamattaliwyd i'w gyf- 
iawn berchen. Cywilydd pobloedd yw eu pech- 
od; anrhydedd yw gwneuthur cyfiawnder. Heb- 
law hyny, nid oes galwad i'r adferwr wneud ei 
hun yn adnabyddusi gyfiawn berchen y peth, 
os gall ei adferu yn effeithiol heb hyny. Y mae 
gwneud hyny yn ddirgel yr un cystadl. 


ADGENHEDLIAD, (ad genedlu,) yr un ag 
ad-enedigaeth. 

ADGYFODIAD,(ad gyfodi,) ail-gyfodiad, neu 
godiad cyrff meirw o'r beddau, i ail-fywyd, yn y 
dydd diweddaf. 

Athrawiaeth briodol i'r ysgrythyrau santaidd 
yw adgyfodiad y meirw; ac yn cael ei chredu 
gan Iuddewon a Christionogion, Yr oedd corff 
y genedl Iuddewig yn amser Crist yn ei chredu, 
er fod y Saduceaid yn ei gwadu. Dywedir fod 
rhai o'r Íuddewon yn credu mai plant Israel yn 
unig, a'r rhai da yn unie o honynt hwy, a gyfran- 
ogant o'r fraint hon. Rhai o honynt a gredent 
y bydd dynion farw ar ol yr adgyfodiad; ac mai 
eu heneidiau yn unig a gant fwynhau gwynfyd 
tregywyddol. Tybiant yn gyffredin y bydd i bawb 
yn nghwlad Canaan edgyfodi: ac oddiyma y 
tardd y dymuniad cyffredin sydd yn eu plith am 
gael eu claddu yn y wlad hono. 

Nid yw yn ymddangos y gwyddent yr Athron- 
wyr Cenedlig ddim yn nghylch adgyfodiad y 
corff. Yr oedd ganddynt ryw ddychymyg yn 
nghylch anfarwoldeb yr enaid, ond ni wyddent 
ddim am adfywiad rhan briddlyd y dyn. Pan yr 
oedd Paul yn areithio yn Athen, (eistedd-le dysg- 
eidiaeth bryd hyny, rhai o'i wrandawyr a dybient 
ei fod yn mynegu duwiau dyeithr, gan ei fod yn 
pregethu'r Iesu a'r ad yfodiad iddynt, Act. xvii. 
18. Ereill, gan watwar, a ddywedasant, Beth 
a fynai y siaradwr hwn ei ddywedyd? Ac ereill, 
Ni a'th wrandâwn drachefn am y peth hwn, adn. 
32. Mor anwybodus oeddynt am athrawiaeth 
yr adgyfodiad! Ni all rheswm heb gymhorth 
dadguddiad ganlyn y corff yn mhellach na'r bedd. 
Yma y mae yn ei adael, gan ddywedy, Dyma 
ddiwedd dyn! O'r pridd y daeth, ac i'r pridd 
y mae yn dychwelyd! Pe gofynid iddo megis 
y gofynodd Duw i'r proffwyd, “A fydd byw 
y meirw hyn?” Ni fyddai ganddo ond dy- 
wedyd, ““Duw a wyr. Y mae hyny yn ddichon- 
adwy; ond nid oes sicrwydd na thebygolrwydd 
iddo gymeryd lle.” Yn nghanol tywyll-nos 
rheswm, wele Gristionogaeth yn ymddangos, 
ac yn ei llaw y ddau Destament, gan berì i wawr 
bywyd dori ar diriogaeth dywellangau! Clywch 


hi yn llefain, gan ddywedyd, “Na ryfeddwch 
am hyn; y mae'r awr yn dyfod yn yr hon y caiff 
pawb ar sydd yn y beddau glywed ei leferydd 
ef; a hwy a ddeuant allan; y rhai a wnaethant 
ddai adgyfodiad bywyd; ond y rhai a wnaethant 
ddrwg i adgyfodiad barn,” Ioan iv. 28, 29. Fel 
hyn dug fywyd ac anllygredigeeth i oleuni. 

Gan mai athrawiaeth briodol yr ysgrythyrau 
ydyw adgyfodiad y meirw, iddynt hwy yn unig 
yr ydym yn ddyledwyr am gymaint o wybod- 
acth sicr sydd genym yn eì chylch. Ymddengys 
y pethau canlynol ynddynt o barth y gwirionedd 
hwn; sef, y bydd adgyfodiad; beth a adgyfodir ; 
yn mha ddull y caiff ei adgyfodi; pa bryd y 
cymer yr adgyfodiad le; a pha fodd yr effeithir 
(ent YF 
I. Y bydd adgyfodiad i'r cyfiawnion ac i'r 
anghyfiawnion. Job yn yr oes batriarchaidd; 
Dafydd, Esay, a Daniel, dan yr Hen Destament; 
a Christ a'i apostolion, a ddygasant dystiolaethau 
diymwad i'r gwirionedd hwn, Job xix. 23—27, 
Salm. xvii. 15, Es. xxvi. 19, Dan. xii. 2, 8, Ioan 
v. 28, 29, 1 Cor. xv. 12, ad ult. I Thes. iv. 13— 
18, Dad. xx. 12, 13. 

II. Beth a ad-gyfodir; sef, mai y corff, a'r un 
coríf ag a gladdwyd. Athrawiaeth yr ysgrythyr- 
au yn nghylch hyn yw, nid bod yr enaid yn cyd- 
orwedd â'r corff yn y bedd, ac y byddant yn 
cyd-godi; ond ar eì ymadawiad â'r corff bod yr 
enaid yn myned at Dduw, ac yn cael ei sefydlu 
ganddo ef mewn lle o wynfyd, neu o wae di- 
gymysg, Preg. xii. 7, Luc. xxiii. 49; yr adgyfodir 
y coríf, ac yr adunir ef â'r enaid yn y dydd olaf. 
Y coríf yn unig a adgyfodir, a'r un coríf ag a 
gladdwyd. “O ynfyd, y peth yr wyt ti yn ei 
hau, ni fywheir, oni bydd efe marw,” 1 Cor. xv. 
96. “Yr hwn a gyfnewidia ein corff gwael nâ, fel 
y gwneler ef yr un ífurf a'i gorff gogoneddus ef,” 
Phil.iii. 21. Nid dywedyd y mae yr apostol 
bod un corff yn cael ei hau, neu ei gladdu, ac 
y bydd i goríf arall gael ei fywhau, neu ei 
adgyfodi; ond mai'r peth a heuir a fywhêir. Pe 
amgen addasach fuasaiiddo alw y cyfnewidiad 
y sonia am dano yn greadigaeth uag yn adgyfod- 
iad. Y mae y geiriau eyepcuc ac avaracic (a 
gyfeithir adgyfodiad) yn arwyddo di-huniad, 
ad godiad, ad safiad, ac felly o angenrheid- 
rwydd, yn cynnwys mai yr un coríf ag a gladd- 
wyd a adgyfodir. Heblaw hyny nid yw yn ym- 
ddangos yn cyd-sefyll â chyfiawnder ac uniondeb 
i ni dybio bod un coríf yn gyfrwng i'r enaid 
bechu, a choríf arall yn cyd-ddioddef ag ef am 
bechod: bod un corff yn gyfrwng i'r enaid was- 
anaethu Duw, a chorff arall yn cyd-fwynhau âg 
ef yn ngwynfa byth. Nid yw yn canlyn oddi- 
yma fod yn angenrheidiol i'r holl. delpyn pridd- 
lyd ag a gleddir gael eì adgyfodi, ond yn unig 
cymaint o hono ag a fyddo yn angenrheidiol ì'w 
ddynodi yn un coríf. Cyrff dynion, neu eu 
cyflwr cynddrychiol, ydynt ddeiliaid cyfnewid- 
iadau mawrion, o'r cryd i'r bedd; eto arosant yr 
un cyrff o hyd, yr un; i atteb pob dyben perthyn- 
asol, cyfreithiol, masnachol, gwahaniaethol, neu 
daledigol.. Heb hyn ni ellid honi perthynas, 
dwyn yn mlaen fasnach, na gweini cyfraith na 
chyfiawnder yn y byd. Cyrff dynion ydyn t, yn feu- 
nyddiol, yn cael a cholli, yn ychwanegu a lleihau; 
eto erys rhyw gymaint o honynt yr un, dan yr holÌ 


ADG 


15 ADG 


newidiadau hyn.*  Athronwyr afarnant fod i bob 
coríf ei hedyn dechreuol (sêamem) yn eynnwys 
manyn (miniature) o'r corff i.gyd, a bod hwnw yn 
aros yr un dn yr holl gyfnewidiadau y dichon i'r 
coríf fod yn ddarostyngedigiddyut; ac nad yw yr 
holl ddefnydd a ychwanegir ato trwy ymborth, 
&c., yn p-rthyn yn hanfodol iddo; ond yn unig 
yn wasanaethgari'w chwyddoi'w cyfiawn faintioli, 
aci'w gadw felly. Dan yr holl newidiadau y bydd 
y corff yn ddarostynedig iddynt, mewn cyflwr o 
lygredigaeth, nid yw yn annhebyg y bydd i 
Dduw ofalu am ei hedyn dechreuol, ac y bydd 
iddo ei fywio yn y dydd olaf, a'i aduno â'r enaid. 
Fel hyn, nid y coríf a fydd yr ydym yn ei hau, 
neu ci gladdu; gan na fyddant yr holl ronynau 
ag oeddynt yn ei gyfansoddi pan y dodwyd ef yn 
y bedd yn cael eu hadgyfodi, eto bydd pob dyn, 
fel pob hedyn, yn cael ei gorff eî hun, gan y ffurfir 
ei gorff o'r newydd o'r hedyn dechreuol. 

IIÍ. Ynmha ddull y caiff eiadgyfodi, Y mae'r 
apostol gwedi crynhoi yr holl bethau a welodd 
Ysbryd Duw yn dda eu hamlygu ar y mater hwn 
i bedwar peth; sef y codir ef yn anllygredig, yn 
ogoneddus, mewn nerth, ac yn gorff ysbrydol, 
l Cor. xv. 42,48, Yn 

1. Ym anllygredig. *'Efe a heuir mewn llygr- 
edigaeth, ac a gyfodir mewn anllygredigaeth.” 
Nid oes dim yn fwy nodweddiadol o'r coríf dynol, 
yn ei gyflwr cynddrychiol na'i dueddiad gwastad- 
ol at lygredigaeth. Y mae yn dyfod i'r byd yn 
llawn o egwyddorion llygredigaeth; sef hadau 
clefydau a marwoldeb. Y mae ei ogwyddiad 
parhaus at lygredigaeth yn amlwgi bawb, o'i 
gryd i'w fedd. Tra y maeffun bywyd ynddo, 
cymaint yn amlag y mae dynion yn allael wneud 
trwy syberwyd, ymgeledd, cyffyriau, &c., ydyw 
ei gadw rhag llygru, a myned yn rhy ffìaidd i'w 
oddef yn agos at gyrff ereill o'r un ansawdd ag 
ef ei hun. Pan yr ymaflo henaint ynddo, O 
mor ebrwydd y »yla'r llygaid, y tryma y clust- 
iau, y cryna'r cefn, ac y syth-galeda'r aelodau! 
A phan yrelo y ffun fywiol allan, y mae yn 
ddarostyngedig i lygriad mwy. _ Buan y inae yn 
myned mor lygredig fel y mae'r olwg arno yn rby 
ffiaidd, a'i arogl yn ddrewedig, i'r perthynasau 
agosaf, a'r cyfeillion anwylaf, i'w ddyoddef yn 
yr un ystafell â hwynt. Buan wedi hyn y dywed 
Abraham gariadlawn, am Sarah hardd deg, 
““ (leddwch fy marw allun o'm golwg!” Onl 
yn yr adgyfodiad caiff ei godi yn anllygredig i'r 
lan olwch y bedd. Gâd holl egwyddorion llygred- 
igaeth yn y beddrod ar ei ol. Ni bydd hadau 
afiechyd na marwoldeb ynddo bellach. Ni bydd 
mwy yn agored i wanhau, heneiddio,nathrengu ; 
ond bydd mewn ieuenctyd tragywyddol! Yn 
mhen miloedd ar filoedd o oesoedd, ni bydd 
blewyn gwyn i'w ganfod ar ei ben, un rhych i'w 
ganfod ar ei wyneb; nac un methiant yn un rhan 
o hono. Bydd ar ol miloedd o oesoedd, fel y 
ddau wr a welodd y gwragedd yn medd ein Harg- 
lwydd, y rhai, er eu bod tros bedair mil o flynydd- 
au oed, oeddynt yn edrych yn ieuainc. Y mae 
ychydig amser, yn ei gyflwr cynddrychiol yn ei 
anurdddo yn fawr; pryd hyny, niâd tragywydd- 


* Vid. Sermons at Boyle s Lecture, Vol, IL, page 155, and 
Middleton's Dictionary of Arts and Sciences, article Resur- 
rection, 


oldeb ei hunan un argraíffarno! Bydd, gan hyny 
yn anfarwol. 

2. Yn ogoneddus. “Efe a heuir mewn an- 
mharch, ac a gyfodir mewn gogoniant.” Hyn 
sydd fraint perthynol i'r saint yn unig. Mor 
wael eu golwg yw cyrff llaweroedd o honynt yn 
awr! yn neilÌduol mor wael y maent yn myned 
i'r bedd, ac mewn cymaint o anmharch y dodir 
hwynti orwedd yno! Nid oes un rhwysg na 
mawredd yn eu hangladdau; neb yn wylo ar eu 
hol; na phethau drud a chostfawr o'u cwmpas. 
O'r braidd y mae ganddynt ryw fath o arch ac 
amdo. Ond yn y dydd olaf, codent o'r bedd mewn 
gogoniant. Bydd eu golwg yn hardd, a'u gwein- 
yddwyr yn fawreddus. Nis gwydìlom pa fodd i 
ddarlunio eu gogoniant yn awr, ond gwyddom y 
byddant yn debyg i gorff Crist, yn ei gyflwr 
dyrchafedig. _ '“Yr hwn a gyfnewidia gorff 
ein darostyngiad ni, fel y gwneler ef yn un 
ífurf a chorff ei ogoniant ef.” Dyma y cynllun 
yn ol yr hwn y cânt eu ffurfio! Yr oedd golwg 
hardd ar Gristpan y gweddnewidiwyd ef; diam- 
heu fod golwg hardd arno yn awr ar ddeheulaw 
y Tad; a bydd golwg ogoneddus arno yn y dydd 
olaf, yn dyfod ar gymylau'r nef. Pa olwg bynag 
sydd, neu a fydd, ar gorff ein Harglwydd, bydd 
cyrff y saint yn debyg i'w gorff ef. 

3. Mewn nerth. “ Efe a heuir mewn gwendid 
ac a gyfodir mewn nerth.” Yn awr, nid yw y 
corff dynol av y goreu ond gwan. Y mae yn rhy 
wan i gyflawni llawer gorchwyl, ac i barhau yn 
hir gyda'r gorchwylion ysgafnaf. Mewn hir 
gystudd, y mae yn myned yn rhy wan, heb 
gymhorth, i symud llaw na throed. Mynych y 
mae yn faich i'r meddwl, ac yn êi anaddasu at 
wasanaeth Duw. Nis gall wneud, na dyoddef, 
ond ychydig. Ond codir ef o'r bedd mewn nerth. 
Bydd, wedi hyny, yn ddigon galluog iwneudneui 
ddyoddefam byth; bydd yn ddigon galluog i ym- 
osod ar unrhyw orchwyl, ac i barhau ynddo yn ddi- 
flino byth, os bydd galwad am hyny, Dat. xvii. 
15. Yn y byd hwn, y maecyrff y saint, yn aml, 
yn flinedig yn newasanaeth eu Harglwydd. Yr 
ysbryd, yn ddiau, sydd barod; eithr y cnawd 
sydd wan. Y maent yn blino ar eu gwaith, er 
nad ydynt yn blino ynddo. Yn yr adgyfodiad 
cant gyrff digon cryfion, i dreulio Sabbxth tragy- 
wyddol, i wasanaethu a molianu Duw, mewn 
hwyl nefol-a gwresog, heb flinder nac angen gor- 
phwys byth. 

4. Yn goríf ysbrydol. “Efe a heuir yn gorff 
anianol, ac a gyfodir yn goríf ysbrydol.” Beth 
yw ansawdd coríf ysbrydol, nis gwyddom, Rhyf- 
yg, gan hyny, fyddai ceisio penderfynu. Gallwn 
fod yn sicr nad ysbryd yw; pe amgen, ni elwid 
ef yn gorff. Yr oedd corff Crist, wedi ei adgyf- 
odiad, yn weledig, a theimladwy, Luc xxiv. 36— 
89. Beth bynag 4yw ansawdd arbenig corff 
ysbrydol, sicr yw, mai y gwrthwyneb ydyw i 
gorff anianol. Gwyddom mai corff darostynged- 
ig i chwantau a thueddiadau anifeilaidd yw corff 
anianol. _ Coríf agored i newyn a syched, a 
thueddol i fwynhad anifeilaidd ydyw. Y gwrth- 
wyneb yw cor ffysbrydol. Nid os arno na newyn 
na syched; ac nid yw yn ddarostyngedigi chwys, 
blinder, na chwsg, nac i effaith gwres nac oerfel. 
Yn mhellach, nid yw yn ddarostyngedig i duedd- 
iadau cnawdol ac anianol. Yn hyn, y mae fel 


ADG 


16 


ADG 


Ea Es, 


angelion Duw yn y nef, Math. xxii. 30. Y fath 
a fydd cyrff dynion gwedi'r adgyfodiad. 

IV. Pa bryd y cymer le. Y pryd y cymer yr 
adgyfodiad le fydd yn niwedd y byd; yn niwedd 
amser; yn y dydd olaf; dydd y farn gyíîredinol, 
pan yr ymddengys yr Arglwydd Iesu Grist, ar 
gymylau y nef, yn ei ogoniant eì hun, yn ngo- 
goniant ei Dad, gyda'i angelion nerthol, l Cor. 
xv. 54, 55, Dat. xx. ll—l8, loan ii. 24. 
Bydd hyn yn ychwanegiad mawr at ogoniant 
cyfryngol Crist, yn nghyd ag at fawrhydi a 
disgleirdeb ei ymddangosiad. 

V. Pa fodd yr effeithir ef. Yn gyffredinol 
trwy allu dwyfol, Actau xxiv. 8. Yn neillduol, 
trwy allu ac awdurdod yr Arglwydd Iesu Grist, 
Ioan v.25—29. Tebyg y dygir hyn oddiamgylch, 
mewn modd dychrynllyd ac ofnadwy iawn, yn 
gyffelyb i'r modd y rhoddwyd y gyfraith gan 
Dduw, ar Seinai, ìi Israel—cymhara, Ex. xx.J8, a 
1 Cor. xv. 52, 1 Thes.iv. 16. Codir cyrff y saint 
trwy rinwedd eu perthynas gyfammodol â Duw, 
â'u perthynas fywiol a Christ, fel pen corff ei 
eglwys, Math. xxii. 30, 31, I Thes. iv. 14; eithr 
cyrff yr annuwiolion a gyfodir, trwy rinwedd 
gallu a chyfiawnder Duw, ac awdurdod farnol yr 
Arglwydd Iesu Grist, 2 Thes. vi. 7, Ioan v. 26 
—29. Tybid rhai mai cyrff y saint a gyfodir 
yn gyntaf. Sylfaen y dyb hon yw geiriau Paul, 
1 Thes.iv. 16. Ond, nid yw yn ymddangos fod 
y geiriau hyn yn sylfaen digonol iddi; canys nid 
dywedyd y mae Paul y codir meirw yn Nghrist o 
flaen yr annuwiolion; ondyy codir hwy yn gyntaf, 
cyn codi y rhai fyddo yn fyw bryd hyny, i'r awyr 
i gyfarfod â'u Harglwydd, adn. 17. 

Er fod yr athrawiaeth hon uwchlaw rheswm, 
eto, nid yw yn groesiddi. Nid yw adgyfodiad 
y meirw ynddo ei hun yn annichonadwy. Wrth 
y cyfryw aamheuant y posiblrwydd a'r sicrwydd 
o hono, gellid dywedyd yn ngeiriau Crist, “ Yr 
ydych yn cyfeilioinmi, gan na wyddoch yr ys- 
grythyrau na gallu Duw.” Y mae holl-allu- 
awgrwydd Duw yn ddigonoli brofi ei fod yn 
alluedig, ac i ddynoethi gwagter pob gwrthddadl 
a ellir ei ddwyn yn erbyn y posiblrwydd o hono. 
Y mae geirwiredd a ffyddlondeb Duw, yn sicr- 
hau, tu hwnt i bob amheuaeth, y cymer le. A 
oes dim yn rhy anhawddiddo ef? A ddywedodd 
efe, ac oni chyflawna? A lefarodd efe, ac oni 
chwblha? A yw adgyfodi'r corff o lwch y bedd 
yn fwy anhawdd i Dduw, nag ydoedd ei lunio 
ar y cyntaf, o bridd y ddaear? Onid oes genym 
bortreadau beunyddiol o'r adgyfodiad, cer ein 
bron, yn y greadigaeth lysieuawl a thrych-filyn- 
aidd? Y mae yr holl fyd llysieuawl yn mron, 
yn marw yn flynyddawl, yn ein climate ni, gan 
oerfel y gauaf. Yn y gwanwyn, adnewyddir 
gwyneb natur; a'r holl blanhigion, prysgenau, a 
choedydd, â'r rhai yr harddir hi, a wisgir 
drachefn â nod bywyd a harddwch. Yn y byd 
trych-filynaidd (insective) cawn engraifft hynod ac 
union-gyrchol o'r adgyfodiad. Y mae anifeiliaid 
o'r rhyw hon, yn dechreu eu bodoliaeth yn ffurf 
pryfaid. Yn ol parhau, tros beth amser, yn y 
cyflwrisel o fodoldeb, i'r hwn o angenrheidrwydd, 
y cyfyngir hwynt gan eu hannedd, trengant ac 
ant ymaith. Yn munudyn eu trancedigaeth, 
cyfansoddant iddynt eu hunain fath o blisgyn, 
neu feddrod, yn yr hwn y gellir, gyda phriodol- 


deb, ddywedyd eu claddu. Yma, dadleithir hwynt 
yn ddwfr haner-gloyw (y cyfan sydd yn aros o'r 
milyn ag oedd o'r blaen yn bodoli) heb un ar- 
wydd i'r llygad o fywyd, nac un addewid o 
adnewyddiad mewn amser dyfodol. Pan y mae 
yspaid eu claddedigaeth yn nesu at derfyniad, y 
mae eu beddrod yn ymagor, a'r milyn adeiniog 
yn myned allan, mewn agwedd mwy ardderchog 
yn fynych, yn eithaf hardd; yn disgleirio gyda 
y tywyniad mwyaf hoyw; yn meddianu gallu- 
oedd nêwyddion a rhagorol; a chwedi ei fwriadu 
i fywyd purach a mwy dyrchafedig. Ei ymborth 
yn awr yw mel, llysiau, a maes ei fodoliaeth, yr 
awyr. Yma rhodia yn rhydd, ac y mae yn 
mwynhau rhinweddau pelydr yr haul, y moddion 
union-gyrchol o'i fodolaeth newydd. Pe byddai 
amheuaeth resymol, neu, yn wir, ymddangosiad- 
ol, yn mherthynas i allu Duw, i gyfodi'r corff o'r 
bedd, y mae y cyfnewidiad a nodwyd yn myd y 
trych-filod, yr hwn a gymer le ger bron ein 
llygaid, yn ddigonol i'w symud ymaith yn hollol: ac 
hefyd, yn gosod y posiblrwydd o'r dygwyddiad 
tu hwnt i bob dadl... Mewn gair, nid yw y cyf- 
newidiad a nodwyd yn ddim llai na chysgod 
ardderchog o adgyfodiad y corff. 

Os ychwanegir at yr ystyriaethau uchod, i 
Grist brynu cyrff, yn gystal ag eneidiau ei bobl, 
iddo adgyfodi fel blaenffrwyth y rhai a hunasant, 
a bod cyfiawnder yn rhwymo Duwi wobrwyo'r 
saint, ac i gosbi annuwiolion yn yr ystyr fwyaf 
cyflawn, ymddengys nad oes un sylfaen resymol 
gwedi ei gadael i amheu sicrwydd adgyfodiad y 
meirw. 

Y mae rhai duwinyddion yn barnu oddiwrth 
1 Cor. xv. 21, 22, mai bendith yw adgyfodiad y 
coríf, yn deilliaw i ddynion trwy gyfryngdod 
Crist; er bod annuwiolion, trwy anghrediniaeth, 
a phechodau ereill, yn eì throi yn felldith iddynt 
eu hunain; megis y gwnant â'r efengyl a pheth- 
au ereill, (Dwight's Theology; Russel on the 


. Mediatorial Economy, see. 12; Hody on the Resur- 


rection; Pearson on the Creed; Watts Ontology; 
Lime Street Lect. ser. M0; Corff Duwinyddiaeth y 
Dr. Lewis.) 

ADGYFODIAD CRIST, codiad corff Crist 
o'r bedd yn fyw, ar foreur trydydd dydd, ar ol 
ei farwolaeth a'i gladdedigaeth, I Cor. xv. 3, 4. 

Bod athrawiaeth adgyfodiad Crist o'r pwys 
mwyaf, ac yn teilyngu sylw difrifol pob Cristion 
diledrith, sydd wirionedd a gyfaddefir yn gyffredin 
gan bawb, At ei adgyfodiad y byddai Crist yn 
arfer cyfeiriaw yr Iuddewon, fel y prawf uchaf 
o'i anfoniad dwyfol, Math. xii. 39, 40, a'r xvi. 21, 
Ioan ii. 19, Os na chyfododd megis y dywed- 
odd, nid oes genym saili gredu mai efe yw'r 
gwir Fessiah; bod ei athrawiaeth yn wirionedd ; 
y grefydd a sefydlodd yn ddwyfol; na'i angau 
yn dderbyniol gyda Duw, fel iawn dros bechod. 
Herwydd hyn, dywed Paul, “ Os Crist ni chyfod- 
wyd, ofer yw eich ffydd chwi; yr ydych eto yn eich 
pechodau,” 1 Cor. xv. 17, h.y. y mae eich cred 
yn nwyfoldeb ei berson, ei anfoniad dwyfol, ac 
yn effaith ei farwolaeth, fel iawn dros bechod, 
yn hollol ddisail; ac yr ydych eto yn eich pech- 
odau, sef tan eu heuogrwydd; gan nad oes 
iawn wedi ei roddi trostynt, Gwiw, gan hyny, 
CN ymofyn yn nghylch sicrwydd adgyfodiad 

r1$f. 


ADG 


17 


ADG 


FE 


Y mae dilysrwydd adgyfodiad Crist, yn gorph- 
wys yn benaf, ar gredadwyaeth tystion y ffaith ; 
sef ei ddisgyblion, yn enwedigol yr apostolion. 
Bod tystiolaeth y rhai hyn yn gredadwy, ac yn 
haeddu pob derbyniad, a ymddengys, pan ystyr- 
iom, yn 

I. Natur y ffaith yr oeddynt yn tystio yn ei 
chylch; sef, farw o Grist, ei gladdu, a'i adgyfodi 
y trydydd dydd, yn ol yr ysgrythyrau. Nid oedd 
y ffaith hon yn galw am gynheddfau, dysgeid- 
iaeth, medr, a chywreinrwydd angyffredin, i'r 
_ dyben i farnu sicrwydd ei hanfodiad. Nid oedd 
dwys-fyfyrdod, manwl-chwiliad, a_ phrofiadau 
cywrain a hirfaith, yn angenrheidiol chwaith, 
er cyrhaeddyd yr un gwrthrych. Ollydoedd yn 
angenrheidiol i'r dyben hwn oedd gradd ganolig 
o reswm, yn nghyd â synhwyrau corfforol cryfion ; 
sef llygaid, clustiau, a theimlad da. Nid oedd 
un orchest i neb ag oedd yn feddiannol ar y peth- 
au dywededig i ddyfod i benderfyniad hollol, ac 
i gyrhaeddyd sicrwydd anffaeledig ar y mater. 
Nid oedd yn fwy anhawdd penderfynu a ddaeth 
Crist, mewn gwirionedd, yn fyw wedi ei farw a'i 
gladdu, nag oedd penderfynu a ydoedd yn fyw 
cyn iddo farw. Yr un pethau oeddynt angen- 
rheidiol, er dyfod i benderfyniad ar y naill beth 
a'r llall; a thrwy'r un moddion yr oedd sicrwydd 
arnynt yn gyrhaeddadwy. 

ÍI. Eu haddasrwydd 1 fod yn farnwyr arni. Ni 
bu neb erioed yn iwy addasifod yn tarnwyrar un 
achos, nag oeddynt hwy ar y ffaith dan sylw. Nid 
oedd unrhyw gymhwysderau, amgen na feddent 
hwy, yn angenrheidiol er addasu nebi fod yn 
farnwyr arni. Y cymhwysderau gofynedig mewn 
barnwyr ar y cyfryw ffaith ydynt, bod yn meddu 
deall cyffredin; bod eu llygaid yn gryfion, eu 
clustiau yn deneuon, a'u teimlad yn fywiog; bod 
yn ddigon adnabyddus o'r person mewn dadl; 
bod ìddynt gael cyfleusdra digonol i farnu ai efe 
yw neu beidio; eu bod yn ddynion arafaidd a 
phwyllog; eu bod yn ddiragfarn, neu heb eu 
rhag-feddiannu gan obaith a disgwyliad hiraeth- 
lawn am i'r fath gymeryd lle; eu bod yn ddynion 
cywir a gonest, neu, bod eu cymeriad moesawl 
yn ddifrycheulyd; a'u bod yn rhifedi digonol. 
Yr oedd y pethau hyn oll yn cydgyfarfod yn 
mhystion adgyfodiad Crist, yn 

l. Yr oeddynt yn meddu'r cymhwysderau 
eneidiol a chorfforol gofynedig. Nid oes neb 
cyfarwydd â'u hysgrifeniadau a ddichon amheu 
nad oeddynt yn ddynion o alluoedd eneidiol cryf- 
ion, ïe, anghyffredin. Nid oes genym y lle lleiaf 
i farnu fod cymaint ag un o honynt yn ddall, yn 
fyddar, nac yn amddifad o deimlad. Yr oeddynt 
gan hyny yn feddiannol ar bob cymhwysderau 
naturiol i fod yn farnwyr ar y ffaith. 

2. Yr oeddynt yn ddigon adnabyddus o Grist, 
fel nad oeddynt yn agored i gymeryd arall yn ei 
le. Ei gyfeillion mynwesol oeddynt. Yr oedd- 
ynt gydag ef, yn cymdeithasu âg ef, yn gwrando 
arno, ac yn ei ganlyn i bob man, dros ysbaid y 
tair blynedd a haner diweddaf o'i einioes, Luci. 2. 

3. Cawsant gyfleusdra digonol i farnu gwir- 
ionedd y ffaith. Nid unwaith yr ymddangosodd 
Crist iddynt wedi ei adgyfodiad. Pan y byddai 


yn ymddangos iddynt, nid ydoedd yn ymadael yn: 


ddisymwth, ond yn cyfeillachu â hwynt, yn fwyta 
yn eu gwydd, ac yn caniatau iddynt syllu arno a'i 


deimlo. Ymddangosodd i'r naill neu'r llall o 
honynt, a'u cymdeithion, un ar ddeg o weithiau. 
Ymddangosodd i Mair Magdalen, i'w chymdeith- 
ion gyda hi,i Pedr, i'r dysgyblion yn myned 
tuag Emmaus, ì Iago, i'r deg. apostol, a Thomas 
yn absenol, iddynt hwy a Thomas yn eu plith, 
i'r apostolion drachefn, wrth fôr Tiberias, i fwy 
na phum cant brodyr ar unwaith, cyn ac ar ei 
esgyniad, ac yn ddiweddaf i Paul, ar y ffordd i 
Ddamaseus. Heblaw hyn, ymddangosodd i Paul 
amrywiol o weithiau ereill; ac fel y dywedai Luc, 
“I'r rhaihefyd yr ymddangosodd efe yn fyw gwedi 
iddo ddyoddef, trwy lawer o arwyddion sicr; gan 
fod yn weledig iddynt dros ddeugain diwrnod, a 


: dywedyd y pethau a berthynenti deyrnas Dduw.” 


4. Eu bod yn ddynion arafaidd a phwyllog, ac 
herwydd hyny nad oeddynt yn agored ìi gymeryd 
y peth yn ganiataol, heb chwilio i'w wirionedd. 
Y mae dynion byrbwyll, pen-boethion, yn gyffred- 
in yn hygoel, ac yn agored i gymeryd pethau yn 
ganiataol, heb chwilio i'w gwirionedd. Ond, nid 
oeddynt yr apostolion felhyn. Nid ymddygasant 
felly yn yr amgylchiad tan sylw; eithr yn hollol 
i'r gwrthwyneb. Mor bell oeddynt o arferyd 
byrbwyllder yn yr achos hwn, fel yr oeddynt yn 
anhygoel i raddau beius; ac yn gwrthod credu y 
ffaith, er cael profion diymwad o'i hanfodiad. Ni 
chredent un dystiolaeth, eithr eu llygaid a'u 
clustiau eu hunain. Yr oeddynt yn cyfrif adrodd- 
iadau eu cymdeithion yn mherthynas iddi fel 
gwegi, Luc. xxiv. 10, 11, er ar achosion ereill, 
bod yn eu hystyried yn bersonau o eirwiredd di- 
amheuol. Pan y daeth Mair Magdalen (i'r hon 
yr ymddangosodd Crist gyntaf, wedi adgyfodi) 
atynt, gan fynegu iddynt ei fod yn fyw, ac iddi 
ei weled ef, ni chredent, Marc xvi. 11. Pan y 
dywedodd y ddau ddisgybl ag oeddynt yn 
myned tuag Emmaus wrthynt, iddynt ei weled 
ef, ac iddynt fod yn cyfeillachu âg ef, ni chred- 
ent hwynt ychwaith, Marc xvi. 18; yr hyn a fu 
yn achlysur i Grist. ddannod iddynt eu hangh- 
rediniaeth a'u calon-galedwch, adu. 14. Mor 
anhygoel oeddynt, fel mai o'r braidd y credent 
eu llygaid eu hunain, Luc xxiv. 36—99; ac un 
o honynt (TEomas) a safodd ar gael teimlo; yr 
hyn aganiatawyd gan Gristiddo, Ioan xx. 25—28. 

5. Yr oeddynt yn hollol ddiragfarn; neu heb 
eu rhag-feddiannu gan ddisgwyliad hiraethlawn 
am i'r peth gymeryd lle. Y mae dynion wedi eu 
rhag-feddianu gan ddisgwyliad anamyneddgar am 
ryw ddygwyddiad, yn agoredi gamfarnu, ac i 
gymeryd eu twyllo yn ei gylch. Y mae eu 
hawydd y pryd hyny yn drech na'u rheswm. 
Nid oedd yr apostolion fel hyn, gyda golwg 
ar adgyfodiad Crist. Er i Grist ragddywed- 
yd wrthynt am ei adgyfodiad, eto, nid oedd- 
ynt yn credu, nac yn deall yr hyn a ddy- 
wedai, Mat. xvi. 21, 22.. Yr oedd eu gobaith 
wedi marw, a'i gladdu gyda Christ. “ Yr oeddym 
nê (meddynt) yn gobeithio mai efe oedd yr hwn a 
waredai yr Israel.” Cystadla dywedyd, y mae 
pob gobaith am hyny yn awr wedi darfod. 

6. Eu bod yn ddynion cywir a gonest; neu, 
fod eu cymeriad moesol yn ddifrycheulyd. Dyn- 
ion santaidd Duw oeddynt. Nid oes un hanes 
i'w gelynion penaf eu cyhuddo erioed o aniweir- 
deb nac anonestrwydd. Nid oeddynt yn gymer- 
iadau perffaith; ond yr oeddynt yn rhai diargy- 


ADG 


18 ADG 


hoedd, ac mor agosi berffeithrwydd a neb dynion 
a fu erioed yn y byd. Yr hanes sydd genym am eu 
ffadleddau, hwy eu hunain oeddynt eu hawdwyr, 
yr hyn sydd brawf ychwanegol o'u cywirdeb. 

7. Yr oeddynt yn rhifedi digonol i benderfynu 
yn nghylch ewirionedd y ffaith. Dichon un 
gam-gymeryd a chael eì dwyllo, ond nid yw yn 
beth tebygol y dichon dau gymeryd eu twyllo ar 
yr un pryd, yn nghylch yr un peth, yn yr un am- 
gylchiadau, ac yn feddîannol ar yr un manteision 
ag yr oedd yr apostolion, yn yr amgylchiad hwn, 
yn eu meddiannu. Y mae yn fwy annhebygol, 
drachefn, y byddai i un-ar-ddeg gymeryd eu 
twyllo; ac yn fwyi raddau annrhaethol, y byddai 
i bum cant, Yn wir, y mae yn analluedig mai 
eu twyllo a gawsant; y mae yn annichonadwy 
meddwl hyny. Yr oeddynt yn ddigon cyfaddasi 
farnu a phenderfynu yn nghylch gwirionedd y 
ffaith. Cynierasant ddigon o bwylli chwilio i'r 
mater. Cawsant gyfleusdra addas, ac yr oeddynt 
yn rhifedi digonol. 

III. Cyd-und»b eu tystiolaeth o barth iddi. Y 
mae eu tystiolaeth yn gyd unol, nid yn unig, am 
y ffaith ynddi ei hun; ond hefyd, am yr amser y 
cymerodd lc, ac am yr holl amgylchiadau a'r 
dygwyddiadau cydfynedol â hi. Erioed ni wel- 
wyd hanesion mwy syml a chyson, ac yn ym- 
ddangos yn fwy difyfyr, na hanesion adgyfodiad 
Crist, gan yr efengylwyr. Y maent gwedi sefyll 
prawf deunaw cant » flynyddoedd, ac er eu holl 
ymgais, nid ydyw gelynion penaf Cristionogaeth 
wedi gallu profi, hyd yma, fod un angbysondeb 
ynddynt. Gwnaethant lawer cynhygiad at hyn 
yma; ond, y maent oll gwedi bod yn aneffeithiol, 
Y mae eto yn ol iddynt gwblhau eu dymuniad. 

IV. Y lle a'r amser y dechreuasant dystiol- 
aethu. Nid yn mhell o'r man lle y dygwyddodd 
y ffaith, nac yn mhen 'hir amser gwedi iddi gym- 
eryd lle; ond, yn Jerusalem, lle y croes-hoeliwyd 
Crist, ac yn gyfagos i'r man lle y cawsai ei 
gladdu, ac yn union newydd i'r peth ddygwydd. 
Dechreuasant dystiolaethu mewn lle ac amser 
ag yr oedd yn hawdd gwrth brofi yr hyn a 
ddywedent, os nad oedd yn wirionedd; je, mewn 
lleac amser ag y buasai hyny yn sicr o gael ei 
wneud, pe buasai modd, canys yr oedd yn elw i'r 
Iuddewon allu gwneud hyny, gan y buasent, 
trwy hyny yn rhyddhau eu hunain i raddau 
mawr, os nid yn hollol oddiwrth y cyhuddiad o 
dywallt gwaed gwirion. Ond nid ydym yn cael 
i gymaint ag un cynyg gael ei wneud gan neb o 
honynt, tuag at hyn. Y mae yn teilyngu sylw 
neillduol, fod yr apostolion yn dwyn eu tystiol- 
aeth yn gyhoeddus, ac yn y man amlaf y bobl- 
oedd; ac yn cyhuddo yr Iuddewon o osod y 
cyfiawn hwnw i favwolaeth yn y modd mwyaf 
anghyfreithlawn ; ac yn dywedyd y buasai barn 
yn disgyn arnynt fel cenedl herwydd hyny. 
Dylid sylwi, hefyd, iddynt gael eu dwyn ddwy- 
waith ger bron y Sanhedrim, (y llys neu y cyngh- 
or a fu yn achos uniongyrchol o farwolaeth 
Crist, aca obrwyodd y milwyr am ddywedyd 
mai ei ddisgyblion a. gymerasant ei gorff ef ym - 
aith o hyd nos, tra yr oeddynt hwy yn cysgu,) ac 
na ddarfu i'r cyngor hwnw gymaint ag amheu 
eu tystiolaeth, na'u cyhuddo o gymeryd corff 
yr Iesu o'r bedd; er mai eu dyledswydd a'u 
helw fuasai gwrth-brofi eu tystiolaeth, a'u cospi 


mewn canlyniad. Yr hyn a wnaethaut oedd eu 
bygwth y tro cyntaf, eu curo yr ail, a'u gollwng 
ymaith, gan wahardd iddynt lefaru mwyach yn 
enw yr Iesu, Act.iv. l7, 18,a v. 40. Daliodd 
eu tystiolaeth ei thir yn Jerusalem, a cher bron 
y cyngor Iuddewig; yn sicr hi ddeil yn mhob 
lle arall. Pe gallasai neb ei gwrth brofi, trigol- 
ion Jerusalem a'r Senhadrim oeddynt y dynion ; 
gan na chynygiasant hwy, y mae yn sicr nad 
oedd ganddynt fodd, ac mai ofer i neb arall 
geisio. 

V. Yr anfanteision a'r peryglon y gwnaeth- 
ant eu hunain yn agored iddynt, trwy dystiol- 
aethu. Nid oedd un dyn synwyrola amddiffynai 
gelwydd heb olygu rhyw fantais neu elw trwy 
hyny. Nid oes gan yr apostolion un sylfaen i 
ddysgwyl un fantais nac elw bydol trwy bre- 
gethu Iesu a'r adgyfodiad. Buont unwaith yn 
dysgwyl iddo osod ifyny deyrnas ddaearol, ac 
y dyrchafesid hwy i swyddi o elw ac ymddiried 
ynddi. Ond yn awr yr oeddynt wedi gweled eu, 
camsynied, a chwedi rhoddi heibio bob meddwl 
am y fath beth. Mor bell oedd pregethu yr 
Iesu a'r adgyfodiad o fod yn fantais iddynt, fel 
yr oedd yn anfantais fawr. Trwy hyn, gwnaent 
eu hunain yn agored i anfoddlonrwydd eu cyd- 
genedl i ddigofaint eu blaenoriaid, i wawd y 
byd, ac i rwymau, carchar, ac angau yn ei agwedd 
fwyaf dychrynllyd... Rhwymau a charchar oedd 
yn eu haros yn mhob dinas. Unig gynhaliaeth 
eu meddwl, yn eu tywydd garw, oedd eu hym- 
wybodaeth o wirionedd a phwysigrwydd yr 
achos a amddiffynent, yn nghyd a'u crediniaeth 
eu bod trwy hyny yn boddioni Duw ac yn 
gwasanaethu eu cenhedlaeth, ac y cawsent eu 
gwobrwyo yn y cyflwr dywedadwy. ““ Os (ebe 
un o honynt) yn y byd yma yn unig y gobeith- 
iwn yn Nghrist, truanaf o'r holl ddynion 
ydym ni.” 


VI. Yr effeithiau dymunol oeddynt yn canlyn 
eu tystiolaeth, Miloedd a gawsant eu dwyn i 
gredu trwy eu tystiolaeth, a hyny nid yn mhell 
o eisteddle y dygwyddiad; ond yn Jerusalem, 
lle bu Crist farw, ac yr adgyfododd. Tair mil 
a gawsint eu dychwelyd ar ddydd y pentecost, 
ac ychwanegwyd pum mil atynt yn-mhen ych - 
ydig ddydaiau ar ol hyny, a rhifedi mawr yn 
fuan drachefn. Y rhai hyn oll oeddynt Iuddew- 
won, y rhai a ymwrthodasant â'u crefydd gan 
gofleidio Cristionogaeth, a thrwy hyny gwnaeth- 
aut eu hunain yn agored i aufoddlonrwydd a 
gwawd eu cyd genedl, yr hyn sydd brawf sicr o 
wirionedd eu ffydd yn Nghrist. Beth ond llwyr 
argyhoeddiad o wirionedd a phwysigrwydd 
tystiolaeth yr apostolion yn nghylch Crist a'i 
adgyfodiad a allasai eu cymhell i_ wneuthur 
hyn? 

VII. Y gwyrthiau a gyfl:wnasint er cadarn- 
hau gwiredd a dwyfoldeb yr athr.wiaeth a gy- 
hoeddent. Y rhai oeddynt liosog, mawrion, uc 
anwadadwy. Fel hyn yr oedd Duw yn cyd- 
dystiolaethu â hwynt trwy arwyddion, rhyfedd - 
odau, ac amryw nerthoedd a doniau yr Ysbryd 
Glân yn ol ei ewyllys ei hun, Heb. ii. 4A. Yn 
sicr, ni buasai Bod anfeidrol santaidd yn gosod 
ei sêl wrth gelwydd. Gorphwys eìn tydd gan 
hyny, nid ar dystiolaeth dynion yn unig, ond ar 
dystiolaeth Duw. 


ADG 


19 ADD 


VIII. Yr anghysonderau a'r tybiau anhygoel 
y mae y rhaì a wadant adgyfodiad Crist yn 
rhwym o'u caniatâu. Y mae'r gwirionedd bob 
amser yn rhesymol, ac yn gyson ag ef ei hun; 
eithr celwydd yn afresymol ac anghyson. Ar y 
dybnad yw Crist wedi adgyfodi, rhaid (medd 
un awdwr) fyddai caniatau “I'r gwilwyr, wedi 
cael eu rhybuddio gan y swyddogion, i eistedd i 
lawr i gysgu, a'u bod yn teilyngu eu credu pan 
yn dywedyd i'r dysgyblion ladrata corff Crist tra 
yr oeddynt hwy yn cysgu; i ddynion, y rhai a 
dwyllwyd yn y modd mwyaf ffiaidd a chreulon, 
i beryglu eu mwynhad anwylaf er anrhydedd yr 

“hwn a'u twyllodd; fod dynion anwybodus ac 

' annysgedig heb nac enwogrwydd, meddianau, na 
ffraethineb. yn meddu y cywreinrwydd i lygad- 
dynu yr holl eglwys; fod pum cant o ddynion, 
naill aì wedi gwallgofi ar yr un pryd, neu wedi 
eu twyllo yn y pethau mwyaf eglur; neu fod y 

“llu hwn o gau dystion wedi cael allan y dirgel- 
wch o beidio un amser, a gwrth-ddywedyd eu 
gilydd, ac o fod bob amser yn un-ffurf yn eu 
tystiolaeth. i'r apostolion, dynion synwyrol mewn 
achosion ereill, ddewis y lleoedd a'r amserau 
mwyaf anfanteisiol i'w golygiadau; i filiynau 
mewn gwallgofrwydd wneud eu hunain yn agor- 
edi garcharau, poenau, ac angau, i'r dyben o 
daenu hudoliaeth; i ddeng mil o wyrthiau gael 
eu cyflawni yn fTafr celwydd, neu ynte fod yr 
holl ffeithiau hyn i gael eu gwadu; ac yna rhaid 
caniatau fod yr apostolion yn ffyliaid, fod gelyn- 
ion Cristionogaeth yn ffyliaid, a bod yr holl brif 
Gristionogion yn ffyliaid ! ” 

““ Os,” medd Saurin, ““na chyfododd corff Crist 
oddiwrth y meirw. rhaid iddo gael ei ladrata. 
Ond y mae y lladrad yn anghredadwy. Pwy 
a'i cyflawnodd? Ai gelynion Crist? A fuasent 
hwy yn chwanegu ei anrhydedd trwy gefnogi 
chwedl am ei adgyfodiad ?. Ai disgyblion Crist ? 
'Y mae yn debygol na buasent hwy yn gwneud 
hyn, ac yn nesaf i sicrwydd, nad allasent. Pa 
fodd y gallasent gymeryd arnynt i symud y 
corff? Creaduriaid gweiniaid ac ofnus, pobl a 
ffoisant mor gynted ac y cafodd Crist ei ddal; 
hyd yn nod Pedr, y gwrolaf o honynt, a grynodd 
wrth lais morwynig, ac a wadodd dair gwaith 
nad oedd yn ei adwaen. A fuasai pobl o'r 
cymeriad hyn yn rhyfygu gwrthwynebu awdur- 
dod y llywydd? A fuasai y cyfryw yn beiddio 
gwrthwynebu penderfyniad y Sanhedrim, treisio 
gwyliadwriaeth, dianc ar, neu orchfygu milwyr 
arfog, ymwybodus o berygl? O: nad yw Crist 
wedi adgyfodi, (yr wyf yn siarad iaith gwrth- 
gredinwyr,) yr oedd gwedi twyllo ei ddisgybl- 
ion â gobaith of.r am ei adgyfodiad. Pa fodd 
na ddarfu iddynt ganfod y twyll? A fuasent yn 
p“ryglu eu hunain trwy ymosod ar anturiaeth 
mor beryglus, yn ffafr un ag oedd gwedi gosod 
mor greulon ar eu hygoeledd? Ond gadewch 
iddynt ffurfio bwriad i symud ei gorff, Pa fodd 
yr oeddynt i'w ddwyniben?  P. fodd y gallas- 
ai milwyr arfog, ar wyliadwriaeth, oddef i 
ychydig ddynion ofnus fyned yn drech na 
hwynt? Ond, medd Awgustin, yr oeddynt 
naill ai yn cysgu neu ar ddihun; os oeddynt yn 
efíïo, pa fodd y gadawsant i'r corff gael ei gy- 
meryd ymaith; os oeddynt yn cysgu, pa fodd y 
gallasant wybod mai y disgyblion a'i cymerasant 

L. 


, ym aith ? 


Pa fcd, gan hyny, y gallasent ryfygu 
dywedyd iddo gael eì ladrata?” (Saurin's 
Sermons, vol. 2, ser. 8: Ditton & West on the Re- 
surrectìon: Essay on the Resurrection of Christ, 
by Mr. Dove: Dwights Theology: Ridgeley's Body 
of Divinity: Bates' Works: Corff Duwinyddiaeth 
y Dr. Lewis ) 

ADNABYDDIAETH, (adnabod,) y gydna- 
byddiaeth sydd genym o bersonau a phethau, 
neu y casgliad o wybodaeth sydd yn ein medd- 
iant. Gwel Gwybodaeth, Hunan-adnabyddiaeth. 

ADNEWYDDIAD, '(newydd,) ail-gyweiriad, 
adferiad, diwygiad, gosodiad i fyny o newydd. 
Gwel Ad enedigaeth, Adferiad, Adfywiad. 

ADNOD, (nod,) adran, adraniad, ail-raniad. 
Un o ddosparthiadau y Bibl. Nid oedd dim 
rhaniadau yn y Bibl o'r dechreu, ond y llyfrau. 
Er mwyn cyfleustra, dosparthwyd ef yn gyntaf 
yn bennodau, ac yna yn adnodau. Y pennodau 
ydynt y prif ddosparthiadau, (edr. Pennodau.) 
Yr adnodau ydynt y dosparthiadau ail-raddog, 
neu yr adraniadau. Yn ddiweddar, mewn cy- 
mhariaeth, y gwnaethpwyd hwynt. Mordecai 
Nathan, Rabbi Iuddewaidd, a'u deisyfodd, yn 
nghylch y flwyddyn 1445. Rhifedi adnodau yr 
Hen Destament ydyw 23,205; rhifedi adnodau 
y Testament Newydd ydyw 7956. Y cwbl, 
31,161. Edr. Bil. 

ADONIAID, (adonai,) plaid yn mysg duw- 
inyddion a beirniaid, yn haeru fod y nodau llafar 
(vowel points) agysylltir yn gyffredin yn Hebraeg 
â chydseiniaid yr enw santaidd Jehofah, yn briodol 
yn perthyn i adonai; ac wedi eu bwriadu er 
dangos y dylid darllen Adonai yn lle Jehofah. 
Y gwrthwyneb i'r Jehofiaid ydynt; o ba rai, y 
penaf ydynt Drusius, Capellus, _ Buxtorff, 
Alting, a Reland. 

ADRODDIAD, (rhawdd,) traethiad o unrhyw 
ífaith, dygwyddiad, ymddiddan, &c. Dylai pob 
adroddiad fod yn gywir, yn eglur, yn fyr, ac yn 
gynhwysfawr. Yn gywir, rhac twyllo yr hwn 
neu y rhai a'i clywant; yn «glur, modd y gall- 
ont ei amgyffred; yn fyr, modd y gellir eì gofio 
yn hawdd; yn gynhwysfawr, fel y byddo yn 
ddarluniad cyflawn o'r hyn a draethir. 

ADDEFIAD, (addef,) cyffes, cyfaddefiad. 
Edr. Cyffes, Cyfaddefiad. 

ADDEWID, (addaw.) ymrwymiad trwy air, 
arwydd, neu ysgrifen, i gyflawni, neu beidio a 
chyflawni rhyw beth neillduol. 

Addewidion ydynt ammodol, neu ddiammodol, 
Addewidion ammodol ydynt y rhai yr ymddi- 
byna y cyflawniad o honynt ar ryw beth yn, neu 
i gael ei wneuthur gan y derbynydd o honynt. 
Addewidion diammodol ydynt y r'ai sydd yn 
ymddibynu yn hollol ar raslonrwydd a haelioni 
y rhoddwr, gyda golwg ar y rhoddiad o honynt ; 
ac ar ei eirwiredd a'i ffyddlondeb, gyda golwg 
ar eu cyflawniad. 

Dygir yn mlaen y rhan fwyaf o ymdriniaeth- 
au dynion, yn y bywyd hwn, ar sail eu hym- 
ddiried yn eu gilydd. Y mae ymddiried bob 
amser yn rhag-olygu addewid ddadguddiadol, 
neu gynhwysiadol fel sylfaen. Pe na byddai 
dynion tan rwymau i gyflawni eu haddewidion, 
ni byddai sail i ymddiried rhyngddynt; a phe 
darfyddai ymddiried, peidiai pob masnach ac ym- 
drinia th rhwng dynion a'u gilydd. “ Y mae rhin- 


ADD 


20 ADD 


wedd yr addewid yn gofyn i addewidion gael eu 
cyflawni. Y mae derbynydd addewid yn cael 
hawl, trwy rinwedd, yn y meddiant addawedig. 
Eglur yw y byddai meddiant ansicr yn anghyf- 
leusdra mawr. Wrth beidio a chyflawni 
addewid, yr ydwyf yn dangos naill ai nad oedd- 
wn yn ddiragrith wrth ei rhoddi, neu nad oedd- 
wn yn meddu ond ychydig ffyddlondeb neu 
benderfyniad; ac felly yr wyf yn niweidio fy 
nghymeriad, ac o ganlyniad fy nefnyddioldeb yn 
y byd.” _ Dr. Doddridge. 1 
Dylid sylwi, modd bynmg, fod rhai amgylch- 
iadau yn rhyddhau oddiwrth rwyman i gyflawni 
addewidion. Addewidion nid ydynt rwymedig, 


yn 

ì l. Pan y byddont wedi eu gwneuthur, cyn 
bod yr addaw-wr mewn oedran addas i farnu 
drosto ei hun; neu, pan y byddo mewn pang o 
'wallgofrwydd, neu trwy ryw foddion eraill, wedi 
colli gweithrediad ei reswm. 

2. Pan y byddo y cyflawniad yn analluedig. 
Eithr dylid sylwi fod y rhoddwr yn euog o 
dwyll, os bydd, ar y pryd y byddo yn addaw, 
yn wybodus o'r anmhosiblrwydd; a'i fod yn 
attebol, yn y cyfryw amgylchiad, am werth cyf- 
artal. Os bydd i'r addaw-wr ei hun fod yn 
achlysur o'r anmhosiblrwydd, nid yw hyny na 
mwy na llai na thoriad uniongyrch o'r addewid. 

3. Pan y byddo'r cyflawniad yn anghyfreith- 
lawn. Ni ddichon rhinwedd alw am gyflawni 
drygioni. 

4. Pan y bydd y derbynydd yn eu hanghym- 
eradwyo; neu, wedi eu derbyn yn rhyddhau y 
rhoddwr oddiwrth eirwymaui'w cyflawni. Gwneir 
pob addewid ar y dyb y bydd i'w derbynydd 
ei chymeradwyo. Os gwrthyd hyny, nid yw yr 
addaw-wr yn rhwym i'w chyflawni. 

5. Pan y byddont yn cael eu gwneud mewn 
camsyniad; megis, pan y byddo'r camsyniad yn 
codi oddiar gam-ddarluniad y derbynydd; neu, 
pan byddo'r derbynydd yn deall yr addewid ar 
dyb neillduol, neu pan byddo'r addaw-wr yn gol- 


ygu iddi gael ei deall felly, ac i'r dyb hono droi 


ifod yn gamsyniol. Er engraifft, pan byddo tad 
gwedi clywed fod ei unig fab gwedi marw yn 
addaw'r etifeddiaeth i'w nai, a'r hyn a glyw- 
odd yn profi ei fod yn gamsyniad, y mae yn rhydd 
oddiwrth ei addewid, gan mai ar y dyb fod ei fab 
gwedi marw yr oedd yn ei gwneuthur, ac yn 
meddwl, o'r hyn leiaf, fod ei nai yn ei ddeall 
felly. 

6. Pan y byddo'r addewidion yn ammodol, a'r 
ammodau heb eu cyflawni gan y derbynydd. 

Addewidion amwys, neu rai a wneir mewn 
geiriau galluog o ddau ystyr, ydynt i'w deall, ac 
yn rhwymedig, yn yr ystyr hyny ag y byddo yr 
addawr-wr, yn wybodus a gwirfoddol am i'r 
derbynydd i'w deall; neu, y mae rhwymedigaeth 
yn gorphwys ar y disgwyliadau ag oedd yr addaw- 
wr, wrth addaw, am eu cenhedlu yn y derbynydd. 
Nid yw yr addewid, bob amser, yn rhwymedig, 
yn yr ystyr yr oedd yr addaw-wr yn gweithredol 
feddwl; canys dichon ei fod am dwyllo'r derbyn- 
ydd. O'r ochr arall, nid yw bob amser yn 
rhwymedig yn yr ystyr y byddo'r derbynydd yn 
ei ddeall; canys dichon ei fod ef wedi cam-ddeall 
meddwl y rhoddydd o ddiffyg sylwi yn well ar y 
peth a ddywedodd, 


Y mae ei rwymediga-th, | 


gan hyny, yn dibynu ar y disgwyliadau yr oedd 
yr êddaw-wr am eu cenedlu yn meddyliau y 
derbynydd, ( Doddridge's Lectures; Paley's Mor- 
al Philosophy, chap. 5, book TT.) 

ADDEWIDION DUW, ymrwymiadau Duw, 
mewn geiriau ac ysgrifen, i wneuthur, neu i 
beidio a gwneuthur rhyw bethau neillduol i ddyn- 
ion, yn enwedigol i'w bobl. 

Y mae Duw gwedi addaw peidio a gwneuthur 
un niwaid i'w bobl; megis, peidio a rhoddi i fyny, 
a'u llwyr, adael, Heb. xiii. 5, peidio a thori ei 
gyfammod â hwynt. Salm lxxxix. 34, peidio a'u 
damnio, Ioan iii. 18; ar y llaw arall, y mae 
gwedi addaw gwneuthur pob da iddynt, Jer. xxxii. 
40. Y mae addewidion Duw yn 

1. Yn ammodol a diammodol; neu, yn addew- 
idion o ras, ac i ras. Addewidion diammodol 
ydynt yr addewid o Grist, ac o galon newydd. 
Addewidion ammodol ydynt yr addewidion o 
gysuron dwyfol. Eithr y mae yn teilyngu sylw, 
fod Duw gwedi addaw gweithio ynom ni yr hyn 
sydd yn angenrheidiol er ein tueddu a'n galluugi 
i gyflawni yr ammodau a ofynir oddiwrthym ; fel 
y mae gras yn teyrnasu trwy'r holl drefnint 
efengylaidd; a thrwy fod dyledswyddau yn cael 
eu gwneuthur yn ammodol o gysylltiad â rhai 
breintiau, fod annogaethau ychwanegol yn cael eu 
rhoddi i santeiddrwydd. 

2. Ynfawr iawn, 2 Pedri. 4.. Y maent nid 
yn unig yn fawr, ond yn fawriawn. Gellir dy- 
wedyd am danynt megis y dywedodd Dafydd am 
feddyliau Duw, (ac yn wir, beth yw addewidion 
Duw, ond ei feddyliau grasol mewn geiriau?) 
“ Mor fawr yw eu swm hwynt,” Salm cxxxix. 17. 
Y mae ein hanghenion yn anifeiriol; ac y maent 
hwythau felly hefyd. Yr un mor hawdd fyddai 
cyfrif y naill a'r llall. 

3. Yn werthfawr, I Pedri. 4.. Y mae llawer 
u bethau mawrion heb fod yn werthfawr. Eithr 
y mae addewidion Duw yn werthfawr, yn gystal 
ae yn fawr. Duw yw eu hawdwra'u sylwedd. Pan 
yn addaw, y mae efe yn addaw fel Duw. Byddai 
yn warth i Dduw addaw pethau gwael a diwerth. 
Y mae gwedi addaw ei huu; ac wrth addaw hyn 
yr oedd yn addaw pob peth. “Mi afyddaf yn 
Dduwichwi.” Cronfa yraddewidion ywhon. Wrth 
addaw hyn, yr oedd yn addaw yr oll yw, a fedd, 
ac aall. Y mae dwy brif addewid, yr addewid o 
Grist, a'r addewid o Ysbryd Crist. Pwyafynega 
werth y rhai hyn? Beth sydd ar bechadur eì angen 
nad yw ynddynt? Y mae yr addewid o Grist yn 
cynnwys cyfiawnhad; ac yn gysylltiedig a chyf- 
iawnhad y mae mabwysiad, yr hyn a gynnwys 
hawl yn holl freintiau plant Duw. Y mae'r 
addewid o Ysbryd Orist yn cynnwys santeiddhad, 
a'r holl freintiau cysylltiedig ag ef; megis, nerth 
yn ol y dydd, cysuron dwyfol, buddugoliaeth ar 
bob gelyn, a thragywyddol fwynhad o Dduw yn 
y nefoedd. Pwy a ddichon ddychymygu beth a 
dâl y pethau hyn ? > 

4. Yn addas i'n hangen, Phil.iv. 19. Y mae 
hyn yn canlyn oddiwrth eu bod yn cynnwys ein 
holl eisiau. A ydym yn euog? Y mae ynddynt 
gyfiawnder. A ydym yn halogedig? Y mae 
ynddynt santeiddrwydd. Hyn sydd yn melysu 
ac yn gwerthfawrogi yr addewidion i bobl Dduw, 
Nid yw meddyg o un gwerth i ddyn iach, nac 
etifeddiaeth i ddyn yn trengu. Í'r claf y mae 


. addewid ond enw Duw. 


ADD 


21 


ADD 


meddyg yn werthfawr; ac i'r gwr yn trengu y 
mae bywyd yn werthfawr. Y pethau sydd yn 
taro ein hangen sydd yn yr addewidion. 

5. Yn ddefnyddiol. Gwrthrych ffydd, syl- 
faen gobaith, testun gweddi a chynaliaeth byw- 
yd ydynt. Ni buasai geuym, oni bai y rhai'n, 
ddim i'w ofyn gan Dduw, i'w obeithio oddiwrth 
Dduw, nac i fyw arno, hyd nes y caffom fwyn- 
hau Duw yn berffaith. 

'8. Yn rhydd i bawb, Dad. xxii. 17. Y mae 
addewidion Duw, fel tocynau ariandy, yn dal- 
adwy i'r neb a'u dygo. Nid oes enw neb yn y to 
cynau, ond yrarianydd; nac enw neb wrth yr 
Bydded i ni gan hyny 
eu defnyddio wrth ein hangen. Y defnydd a 
ddylem wneyd o honynt ydyw eu credu, gweddio, 
a gobeithio am gyflawniad o honynt; a byw 
trwy ffydd arnynt... Trwy hyn bydd i ni ogon- 
eddu Duw, a mwynhau cysuron ein hunain. 
(Gwel Clarke on the Promises; Llyfr, medd y 
Dr. Watts, y beiddiwn ei roddi yn llaw pob 
Cristion, yn mhlith yr holl bleidiau gwahanol 
“sydd yn y byd.) 

ADDFWYNDER, (add mwyn,) ysbryd hy- 
naws, awel, a llonydd, yr hwn ni ellir yn 
hawdd ei gyffroi na'i ddigio; ac sydd yn gallu- 
ogi ei feddianydd i ymostwng i ewyllys Duw, ac 
i ddyoddef yn amyneddgar, heb fod yn awyddus 
i ddial cam ar yr hwn. a'i gwnaeth. 

Ymddengys fod yn mhlith dynion dri math o 
addfwynder. Yn 1. Addfwyndernaturiol. Wrth 
hwn y meddylir y dymer fwyn, hynaws, lar- 
iaidd, ag y mae rhai yn ei meddu, er eu mawr 
gysur, wrth natur. Nid ymddengys fod dim yn 
eu blino yn mron un amser. Y maent yn was- 
tadol yn dawel, yn hawddgar, a mwynaidd. Ni 
welir gwg un amser ar eu gruddiau, ac ni chlyw- 
ir odid o waith, air garw ar eu gwefusau. Nid 
ydynt y pethau sydd yn gofidio eraill yn ym- 
dangos yn cwrdd â hwynt. Nid yw hyn idd 
ei briodoli i'w crefydd, ond i dymheredd neu 
gyfansoddiad eu cyríf. Y maent fel hyn o groth 
'eu mamau. Canfyddir yr un peth, neu ryw 
beth tebyg iddo, yn mhlith yr anifeìliaid di- 
reswm. Y mae ambell un o'r rhai'n yn rhagori 
yn fawr ar ereill mewn dofrwydd, hynawsedd, 
a mwyneidd-dra. Ceir trin rhai o honynt fel y 
mynir; tra y mae'r lleill yn sarug, llidiog, ac 
anghyfeillgar. 2. Addfwynder celfyddydol. 
Wrth hyn y meddylir moesau da. Y mae yn 
gynwysedig mewn ymddygiad mwynaidd a 
serchus; er na byddo'r dyn, efallai, o dymer 
naturiol felly. Ffrwyth synwyrau naturiol cryf- 
ion, wedi eu caboli trwy ddygiad da i fyny 
ydyw. Y mae rhai wedi eu dysgu a'u harfer 
o'u hieuenctyd, i ymddwyn yn weddaidd a hy- 
naws tuag at ereill; ac y mae arferiad wedi 
dyfod yn ail natur iddynt. Y mae rhai eraill 
yn deall fod ymddwyn felly yn fwy manteisiol 
iddynt; ac am hyny ymroddant i hyn, er fod eu 
tymer yn naturiol yn afrywiog. Y mae rheswm 
yn llywodraethu eu nwydau, ac ymddangosant 
yr hyn nad ydynt er mwyn budd. Ymdrechant 
i efelychu rhinwedd nad ydynt yn feddianol arni 
er mwyn hunan glod a hunan elw. Yn 3. 
Addfwynder crefyddol. Hwn yw y gwir add- 
fwynder. Nid yw y lleill ond cysgodau gwan- 
aidd o hono ar y goreu. Egwyddor santaidd 

D 


wedi ei ffurfio gan Ysbryd Duw yn eneidiau 
gwir dduwiolion ydyw; yn eu tueddu yn wir- 
foddol i fod yn ddyoddefgar mewn cystudd, yn 
dawel dan gamwedd; yn foddlawn yn mhob 
cyflwr; ac yn hynaws a thirion (uag ag bob 
dyn. Y mae hwn yn gwahaniaethu oddiwrth y 
ddau arall, yn I. Yn ei awdwr. Ysbryd Duw 
yw ei awdwr. Un o ffrwythau yr Ysbryd ydyw, 
Gal. v. 25. Ni thyfodd erioed yn ngardd natur. 
Nid ellir ei gyrhaeddyd trwy ddysg nag ymar- 
feriad, er mai trwy ymarferiad y mae ei gyn- 
yddu a'i berffeithio. Rhaid cael yr anian a'r 
duedd cyn y mae yn alluedig ei gyrhaeddyd. 
Yn 2. Yn ei wreiddyn. Gwreiddyn addfwyn- 
der naturiol ydyw cyfansoddiad y corff. Gwreidd- 
yn addfwynder celfyddydol ydyw synwyr ac 
addysg. Gwreiddyn addfwynder crefyddol yd- 
yw ofn Duw yn yr enaid. Y mae deiliaid hwn 
yn wirfoddol, bwriadol, a dewisol addfwyn; tra 
mae y lleill felly naill ai o angenrheidrwydd 
natur, neu oddîar egwyddorion gwael a hunanol. 
Hyn sydd yn ei wneuthur yn rhinweddol a 
chanmoladwy. Nid yw addfwynder oen yn 
rhinweddol, am nad ffrwyth bwriad a dewisiad 
ydyw, ond ffrwyth anian naturiol, Nid yw 
addfwynder march wedi ei dori yn rhinweddol 
a chanmoladwy ychwaith, am mai ffrwyth dysg 
a gorfod ydyw, ac nid bwriad a dewisiad. Yr 
un peth ellir ddywedyd am addfwynder natur- 
iol a chelfyddydol yn mysg dynion. Yn 3. Yn 
ei ddyben. Dyben penaf rhai gwir a chrefyddol 
addfwyn ydyw gogoneddu Duw. Gallant fod 
hefyd, wrth ymddwyn yn addfwyn, yn golygu 
eu budd a'u cysur eu hunain; ond gogoniant 
Duw sydd yn benaf mewn golwg ganddynt. 
Ond nid yw y lleill yn golygu'r fath beth. Y 
mae y naill yn addfwyn herwydd fod cyfansodd- 
iad ei gorff yn ei wneuthur felly; a'r llall her- 
wydd iddo gael ei ddysgu gan ddynion i ym- 
ddwyn felly, neu herwydd ei fod yn golygu ei 
fantais ei hun trwy hyny ; ond nid oes un o 
honynt yn edrych yn uwch na hwy eu hunain. 

Pan y byddo y tri addfwynder a enwyd yn 
cydgyfarfod yn yr un dyn, y maent yn ei wneyd 
yn gymeriad prydferth rhagorol. Ond anfynych 
y dygwydd hyn. Y mae gan addfwynder cref- 
yddol i ryfela yn aml â thymer naturiol sarug, 
ac âg anwybodaeth ddirfawr o reolau moesol- 
deb; ond er hyn oll, try y fuddugoliaeth o du 
gras. Ceidw hwn yr orsedd a'r llywodraeth, 
ac enilla yr enaid o'r diwedd, yn bollol idd ei 
feddiant ei hun. 

Nodau gwir addfwynder ydynt, yn 1. Bod 
yn ochelgar rhag rhoddi tramgwydd. Hyd y 
mae ynddynt hwy, y mae ei ddeiliaid yn hedd- 
ychlawn â phob dyn, Heb. xii. 24. Gwnant 
bob peth ond pechu er mwyn heddwch, a phan 
na allant ei gael heb ddianrhydeddu Duw a 
dolurio eu cydwybodau eu hunain, gwnant dda, 
a gweddiant dros eu gelynion, Math. v. 43—48, 
2. Bod yn anmharod i gymeryd tramgwydd, ac 
os bydd gwir achos tramgwydd, bod yn barod i 
gymodi, ar delerau teilwng a rhesymol, Ni 
bydd i bethau bychain dramgwyddo rhai gwir 
addfwyn. Pan yn cael gwir achos tramgwydd, 
y maent yn awyddus am gymod, ac yn foddlon 
cymodi ar y telerau iselaf ag a fyddant yn gyson 
â gogoniant Duw ac anrhydedd eu cymeriad eu 


ADD 


bD 


ADD 


hunain. 3. Dyoddef cam yn amyneddgar. Y 
mae pawb yn dawel pan nad oes dim yn eu 
blino, ond y mae gwir addfwynder yn gwneud 
ei ddeiliaid yn dawel pan yn dyoddef cam. Y 
mae yn teimlo, a bydd iddo ei amddiffyn ei hun 
mcwn ffordd gyfreithlon; ond nid yw yn gwylltio, 
ond yn ei amynedd yn meddianu ei enaid, 1 
Pedrii. 23. 2 Sam. xvi. 5—14. 4. Bod yn an- 
nialgar, Rhuf. xii. 19. Y mae yn gyfreithlon i 
bawb amddiffyn eu cam; ond wrth wneud hyny 
bydd i'r rhaì gwir addfwyn ymdrechu ddngos i 
bawb nad ydynt yn dymuno niwaid hyd yn nod 
idd eu gelynion. 5. Bod yn fwy selog dros ogon- 
iant Duw na'u henwau eu hunain. Yr oedd 
Moses lariaidd yn dawel yn ei achos ei hun dan 
y diystyrwch mwyaf; ond yn llawn sel ac 
eiddigedd duwiol yn achos Duw. 6. Bod yn 
foddlawn dan gystudd a gofidiau. Caiff Duw 
drin y rhai gwir addfwyn fel y myno.  Tawant 
ac ymostyngant dan ei alluog lay ef. 

ADDOLIAD, (add ac ioli, ) taliad o barch a 
gwriogaeth fel cydnabyddiaeth o fawredd, rhag- 
oriaeth, teilyngdod, a rhwymedigaeth. Arferir 
y gair weithiau, am y parch gwladol a roddir i 
ddynion o awdurdod a gwerth, Math. ix. 18; 
xviii. 26 ; Luc xiv. 10. Ond yn benaf, y mae 
yn arwyddo y parch a'r ymostyngiad dyledus 
i Dduw oddiwrth greaduriaid rhesymol. Y mae 
y gair yn gyfansawdd o add ac ioli, (gweddio, ìi 
arwyddo mai gweddi yw y rhan benaf o addoliad 
dwyfol. 

Bod addoliad yn perthyn i Dduw, ac mai iddo 
ef yn unig y perthyn, sydd 'amlwg oddiwrth yr 
hyn yw Duw ynddo ei hun. Bod anfeidrol ber- 
ffaith yw Duw ; am hyny y mae yn deilwng o 
bob anrhydedd. Natur Duw yw sylfaen addol- 
iad. Dylai pawb ei addoli ef am ei fod yr hyn 
yw. Nid oes neb yn deilwng o barch goruchel, 
ac o bob parch, ond ei hunan. _ Y mae pob peth 
ynddo ef yn arddelwi y parch goruchelaf, a 
mwyaf diffuant oddiwrth bawb. Y »nae ei ber- 
fieithderan naturiol, (sef ei dragywyddoldeb, 
boll-wyddfodoldeb, holl-wybodaeth, holl-allu- 
ewgrwydd, ac anghyfnewidioldeb,) yn ei wneud 
yn fawreddus ac ofnadwy, ac yn tueddu i greu 
arswyd ac ofn yn y rhai oll a nesant ato; ond y 
mae ei berffeithderau moesol, (sef ei ddoethineb, 
cyfiawnder, santeiddrwydd, dai»ni, a gwirion- 
edd,) yn ei wneud yn haidd a phrydferth, ac yn 
tueddu i beri i'r meddwl ei garu a'i hoffi. Fel 
hyn y mae Duw yn deilwng o addoliad, ac nid 
oes neb arall yn deilwng o hono. Megys nad 
oes un ond Duw, felly nid oes ond un gwrthrych 
addoliad. Ei uchel-fraint ef yn unig yw cael ei 
addoli gan greaduriaid rhesymol Y mae yn 
honi hawl yn y rhagorfraint hon fel ei eiddo ei hun 
ac yn eiddigeddus o honi, gan sicrhau na bydd 
iddo ei roddi i neb arall. 

Fel y mae yn amlwg fod addoliad yn perthyn 
i Dduw, felly y mae yn amlwg y dylem ni ei 
roddiiddo. Yr ydym yn feddianol ar alluoedd 
addasi hyn. Y mae genym ddeall i'w adnabod 
ef; serch i'w garu; ewyllys i ufuddhau iddo; 
clustiau i wrando ei air; allygaidi edrych arno; 
tafodau i ganu ei fawl, ac i fynegu ei glod; 
dwylaw i'w lledu, a gliniau i'w plygu o'i flaen. 
Nid yw un creadur ar y ddaear yn feddianol ar 


gaeddwyd ni â'r rhai hyn gan Dduw, i'r dyben 
i'w defnyddio er ei ogoniant ef. Y mae yn galw 
arnom i wneuthur hyny, Deut. vi. 11; x.20; 
l Sam. vii. 3; Mat. iv. 10; Dad. xxii. 9.. Y 
mae ein perthynas ag ef, a'n rhwymedivaetbau 
iddo yn ein rhwymo i hyn. Ei greaduriaid ef 
ydym. Efe a'n gwnaeth, ac nid ni ein hunain. 
Ynddo ef yr ydym yn byw, yn symud, ac yn bod. 
Ei bobl ef ydym, a defaid ei borfa, Salm c, 
Nid oes genym ddim, ond a gawsom ganddo ef. 
Arno ef yn unig yr ydym yn ymddibynu am 
bob daioni naturiol a moesol, mewn gafael ac 
mewn golwg. Dylem gydnabod y pethau hyn 
trwy ei addoli ef, yn 1. Yn bersonol a dirgel- 
aidd, Mat vi. 6; Dad. xxii. 9. Y mae genym 
angenion personol i'w cyfleu o'i flaen, pechodau 
personol i'w cyfaddef yn ei wydd, a ffafrau a 
gwaredigaethau personol ì'w cydnabod yn eì 
bresenoldeb. Dylem gan hyny eì addoli yn 
bersonol, ac ar ein penau ein hunaìn, a hyny yn 
aml a chyson, yn wresog a diragrith, ac yn daer 
a gostyngedig. 2. Yndeuluaidd, Jos. xxiv. 15; 
Jer. x. 25; Zec. xii. 12—14. Y mae genym 
angenion teuluaidd i'w cyfleu, pechodau teulu- 
aidd i'w cyfaddef, gwaredigaethau a ffafrau teu- 
luaidd i'w cydnabod. Eglur yw, gan hyny, y 
dylem addoli Duw yn deuluaidd. 3. Yn gy- 
hoeddus, Salm c. 4. Y mae rhai ys gwadu hyn, 
er eu bod yn cyfaddef yr addasrwydd o addoliad 
personol a dirgelaidd. Ond y mae yn eglur fod 
addoliad cymdeithasol yn ddyledswydd ar bawb 
ag a allont ymarfer ag ef, nid yn unig oddiwrth 
orchymynion ac addewidion Duw, 1 Tim. i. 
2,8: Heb, x. 255; Deut. xxxi Ll2 Ecs xx. 
24; Mat. xviii. 20; esiampl Crist a'i apostolion, 
Luciv.; Acti. 24,ii 4,24, a vi. 3; Rhuf. xv. 
90; 1 Cor. xiv., ond hefyd oddiwrth yr ystyr- 
iaeth ein bod yn greaduriaid cymdeithasol ac 
wedi ein gosod i fyny yn gynorthwyol i'n gilydd. 
Yr ydym yn gynorthwyol i'n gilydd yn y peth- 
au lleiaf, ac yn sicr dylem fod yn gynorthwyol 
i'n gilydd yn y petheu mwyaf, sef addoli Duw. 
Nis gallwn fod felly heb gyd-gyfarfod i addoli 
yn gymdeithasol a chynulleidfaol. _ Heblaw 
hyny, y mae dwyfol osodiad pregethu, bedydd'o, 
a chymuno, dwyfol sefydliad eglwysi efengyl- 
aidd, yn nghyd â buddio]deb addoliad cymdeith- 
asol a chynulleidfaol, (fel y mae yn rhoddi 
cyfleusdra i Gristionogion i wneud proffes gy- 
hoeddus o'u ffydd yn, a'u cariad at Grist, yn 
cadw ystyriaeth o grefydd yn y meddwl, heb yr 
hyn ni allai cymdeithas hanfodi yn dda, yn 
adfywio dihewyd, ac yn ychwanegu sel, yn 
foddion addysg a chysur, ac yn esiampl ragorol 
i ereill, er eu cynhyrfu i ofni Duw,) :yn dangos 
yn eglur y dylai pawb a allont gyduno i addoli 
Duw mewn modd cyhoeddus a chynulleidfaol, 
Dylai addoliad. cyhoeddus fod yn bwysig, nid 
yn ysgafn, Salm lxxxix. 7; yn syml, ac nid yn 
rhwysgfawr a ffurfiol, Esay lxii. 2; yn llawen, 
ac nid yn drist, Salm c.; yn ddiragrith, ac nid 
mewn ymddangosiad yn unig, Esay i. 12, Mat, 
xxiii. 13; Ioan iv. 24; yn bur, ac nid yn 
goelgrefyddol, Esay lvii. 15; ac yn mhob peth 
yn drefnus, yn ol y rheol a osododd Duw ger 
ein bron yn y gair, Esay viii. 20. Dylai pawb ym- 
drechu bod yn nghyd yn yr addoliad yn bryd- 


galluoedd addas i addoli Duw ond dyn. Cynys- | lawn, fel na byddont, trwy ddyfod yn ddiweddar 


ADD 


23 AEL 


ïddo, yn dangos eu claearineb; yn troseddu 
rheolau moesoldeb a gweddeidd-dra; yn aflon- 
yddu gweinidogion a phobl; yn arwyddo eu 
diystyrwch o sefydliadau Duw, y rhai a drefnwyd 
er ein lles, ac felly yn digio'r Arglwydd. Ac 
yn wir, nid yw yr arferiad sydd yn ffynu mewn 
rhai cynulleidfaoedd yn Nghymru, o fyned allan 
vyn dybenu yr addoliad, ddim gwell na'r arfer- 
iad o ddyfod iddo yn anmhrydlawn a diweddar ; 
gan ei fod yn arwyddo yr un pethau, a'r un 
eífeithiau yn ei ganlyn. Blaenorwyr addoliad a 
ddylent ofalu rhag bod yn achlysur o hyn, trwy 
. barhau yn rhy faith i ganu, gweddio, neu bre- 
gethu, a ddylent, trwy gynghorion hynaws, 
ymdrechu diwygio y rhai beius oddiwrth yr ar- 
feriad anaddas. Tebyg y byddai adferyd yr 
arfer fuddiol o ganu ar ol pregethu, cyn 
gweddio, yn llawer tuag at ddiwygiad yn hyn. 
Ymadael â hon oedd yr achlysur cyntaf o honi, 
a thebyg yr elai ei hadferu yn mhell tuag at 
ddiwygiad hollol ac effeithiol.—-—Charnock, vol. 1. 
Page 79—109. Bucws Dictionary. 

ADDOLIAD CYTHREULIAID, y parch a 
delid i radd o ysbrydion a dybid uwchlaw yr 
enaid dynol, ond islaw y bodau deallgar, y tybid 
eu bod yn bywhau yr haul, y lloer, a'r planed- 
au, ac i'r rhai y tybid fod llywodraeth y byd, 
a enwedig y cenedloedd, wedi ei hymddiried. 

r eu bod yn gyffredin yn anweledig, eto ni 
thybid mai ysbrydion pur oeddynt, eithr bod 
ganddynt fath o gludai awyrawl. Tybid fod 
amryw raddau yn eu plith, a bod enwau gwa- 
hanol arnynt, yn ol y sefyllfa a_ arolygent. 
Herwydd hyn y beirdd Rhufeinaidd a soniant 
am ellyllon, gwylliaid, &. Y graddau gwa 
hanol hyn o fodau deallgar, er yn cael eu 
haddoli fel duwiau, neu haner-duwiau, eto a 
gredid eu bod yn gyfranog o dymherau a 
chwantau dynol, a arweiniasant y ffordd i dduw- 
iad Herwyr trengedig, a chymwynaswyr enwog 
dynolryw; a thebyg mai oddiyma y cyfododd y 
gred yn mherthynas i dduwiau naturiol a nodd- 
awl, a'r arferiad o addoli y cyfryw dduwiau, 
trwy gyfrwng delwau wedi eu cerfio ar wedd 
ddynol.— Buck. 

ADDUNED, addewid, neu lw pwysfawr cre- 
fyddol.. Yn fwyaf neillduol y mae yn golygu 
addewid bwysig yn cael ei gwneud i Dduw, yn 
yrhon yr ymrwymir gwneuthur neu beidio a 
gwneuthur rhywbeth er ei ogoniant. Yr oedd 
gwneud addunedau yn beth cyffredin iawn dan 
oruchwyliaeth yr Hen Destament, Barn. xi.; 
Num. xxx.; ond nid oes yn y Testament New- 
ydd un gorchymyn yn mherthynas iddynt. 
Tybir, o herwydd hyn, fod addunedu yn per- 
thyn mwy i'r oruchwyliaeth seremoniol, nag i'r 
efengyl; ac y dylem ni ymddibynu ar ras i'n 
cadw, yn hytrach na gwneud addunedau a phen- 
derfyniadau y rhai nas gwyddom a allwn eu 
cyflawni neu beidio. Yn sicr, ni ddylem add- 
unedu dim na fyddom yn alluog idd ei gyflawni. 
— Buck. 

ADDYSG, dysg neu gyfarwyddyd mewn 
unrhyw beth y byddo dyn yn dywyll ynddo, neu 
yn anwybodus o hono. Y mae addysg yn ang- 
enrheidiol, yn fuddiol, yn werthfawr, ac yn 
hyfryd; yn enwedigol yn y pethau a berthynant 
i'r enaid. Y modd i'w gyrhaedd sydd trwy 


ddarllen, gwrando, myfyrio, sylwi, ac ym- 
ddiddan FL 

AERIAID, canlynwyr /Erius (nid Arius nac 
Aedd) mynach a henuriad o Sebastia, yn Pontus, 
y rhai a godasant oddiamgylch y 4ydd ganrif, 
Cyhuddir ef o fod yn Ariad neu Haner Ariad ; 
ond y cyhuddiad trymaf yn ei erbyn yw cynyg- 
iad i ddiwygio yr eglwys; a thrwy ymwrthod â 
gweddiau dros y meirw, yn nghyd ag ymprydiau 
a gwyliau neillduol y rhai a gynalid bryd hyny 
yn goelgrefyddol, i adferyd Cristionogaeth mor 
agos ag oedd yn alluedig i'w ““symlrwydd de- 
chreuol; bwriad yn wir, (medd Dr. Mosheim), 
canmoladwy ac ardderchog, pan ystyrir ef ynddo 
eihun; er fod yr egwyddorion o ba ra? y mae 
yn tarddu, a'r moddion trwy ba raì, yn gyffred- 
inol, y cyflawnir ef, ar amryw olygiadau yn 
deilwng o gerydd; ac er y gallasent fod felly yn 
achos y diwygiwr hwn.” 'Tebyg fod y cerydd 
tyner yma yn cyfeirio at chwedl, fod sel y gwr 
dahwn wedi ei hachlysuru trwy iddo gael ei 
siomi am esgobaeth Sebastia, yr hon a roddwyd 
i Eustathius, yr hyn a'i harweiniodd i dybied 
nad yw yr ysgrythyr yn gwahaniaethu rhwng 
esgob a henuriad, yr hyn a seiliai yn benaf ar 
1 Tim. iv. 14. Herwydd hyn ystyrir ef gan 
amryw yn dad yr henuriadyddion diweddar. 
Herwydd hyn yn benaf, (medd Dr. Turner) y 
rhestrir ef yn mhlith yr hereticiaid gan ei gyd- 
oeswr lpiphanius, yr hwn a'i geilw yn dyb lawn 
o ynfydrwydd a gwallgofrwydd. Gyrwyd hwynt 
o'r eglwysi, trefydd, a phentrefi, a gorfu arnynt 
ymgynull mewn coedydd, ogofeydd, a meusydd.” 
—(Mosheim's E. H., vol. ), pp. 387-8... Turner's 
Hist. p., 174.) 

AEDDIAID, (/Etians,) cangen arall (fel y 
dywedir) o Ariaid; a elwir felly oddiwrth Aedd 
(4Stius), esgob Antioch, yr hwn hefyd a gy- 
huddir o ddal “' ífydd heb weithredoedd yn ddi- 
gonol er iechydwriaeth, neu yn hytrach, er 
cyfiawnhad, ac nad yw pechod yn gyfrifedig i 
gredinwyr: '—tybiau mor hollol gydsyniol â'r 
ysgrythyrau, ac âg athrawiaeth y diwygwyr, yn 
neillduol Luther, fel mai prin yr ydym yn fodJd- 
liwn i'w adael ef yn llechres yr hereticiaid. 
Ychwanegir i Dduw ddatguddio iddo ef bethau 
ag a guddiodd oddiwrth yr apostolion; yr hyn, 
efallai, nad yw ond cam-ddarluniad o'r hyn a 
ddysgodd yn mherthynas i ddylanwadau dwyfol. 

AELOD EGLWYSIG, un mewn undeb cyf- 
amodol, gweithredol, âc eglwys Dduw. 

Yr addasrwydd gofynedig yn y cyfryw, yw 
proffes gywir o ffydd yn Nghrist, a buchedd 
gyfatebol. Yr hyn sydd yn cyfansoddi dyn yn 
aelod eglwysig yw y cyfamod a wneir rhyngddo 
ef a'r eglwys ag y byddo yn aelod o honi, wrth 
ei dderbyn i'w chymundeu. Y cyfamod sydd 
yn rhoddi hawl iddo ef, ar un llaw, yn ngofal, 
cynghorion, rhybuddion, ceryddon, a breintiau yr 
eglwys; ac ar y llaw arall, i'r eglwys yn ei 
ddoniau, cynorthwyon, gwasanaeth, a'i gyfran- 
iadau ef. 

Cymerir yn ganiataol, yn y Bibl, fod aelodau 
eglwysig yn gywir a diragrith yn eu proffes; ac 
o herwydd hyny y maent yn cael eu cyfenwi 
saint, ffyddloniaid, galwedigion, l Cor. i. 2; 
Phil.i.l; a phan yr ymddangoso nad ydynt 
felly gorchymynir i'r eglwys dynu oddiwrthynt, 


AFR 


24 


AFR 


eu diarddel, a'u hysgymuno, 2 Thes. iii. 6; 
1 Cor. v. 4, 5. 

Y mae yn ymddangos, gan hyny, nad oes neb 
yn addas i fod yn aelod eglwysig ond y cyfryw 
ag sy'n alluog ìi ymgyfamodi; ac nad yw baban- 
od nac ynfydion yn aelodau o eglwys weledig 
Duw yn y byd. Nid yw hyn yn gwneud dim 
yn erhyn hawl babanod yn yr ordinhad o fedydd, 
gan mai ordinhad oruchwyliaethol ac nid eg- 
lwysig yw bedydd, i'w gweini ar bawb, yn 
ddiwahaniaeth, o fewn terfynau goruchwyliaeth 
yr efengyl, ond ei gwrthodwyr. Gwel Bedydd. 

Dyledswyddau aelodau eglwysig tuag at eu 
gilydd ydynt, yn 1. Caru eu gilydd, Ioan xiii. 
34; 1 Pedri. 22. 2. Ymdrechu i gadw undeb 
a heddwch, Eph. iv. 3; Phil. ii. 2, 3; 
Phil. iii. 15, 16. 83. Bod yn addfwyn, tirion, 
caredigol, a maddeugar, y naill i'r llall, Col, iii. 
12,13. 4. Dwyn beichiau eu gilydd, cydym 
deimlo a chynorthwyo eu gilydd, Gal. vi. 1, 2; 
2 Cor. xi. 29. 5. Cymdeithasu â'u gilydd a 
chadw eu cydgynulliad eu hunain, Act.1i. 46; 
Heb. x. 25. 6. Cynghori, rhybuddio, a chysuro 
eu gìlydd, Heb.iii. 12,13; I Thes. v. 14. 7. 
Gweddio dros eu gilydd, 1 Sam. xii. 28; Eph. 
vi. l8.. 8. Gwilio ar eu gilydd, Heb. xii. 15. 
Eu dyledswyddau tuag at eu blaenoriaid ydynt, 
yn 1, Eu parchu mewn meddwl, gair, a gweith- 
red, 1 Thes. v. 12, 19. 2. Gwrando arnynt, 
I Íoaniv. 6. 3. Ymostwng ac ufuddhau iddynt, 
Heb. xiii. 17.” 4. Gweddio drostynt, Heb. xiii. 
18. 5. Eu canlyn cyn belled ag y byddont hwy 
yn canlyn Crist, Phil. iii. 17; Heb. xiii. . 6. 
Cyfranu at eu cynaliaeth, I Cor. ix. /—ll; 
Gal. vi. 6. Gwel Eglwys, Cyfamod eglwysig. 

AFAGDDU, uffern, y fagddu, anwn; un o 
enwau lle y boenfa dragywyddol. Gelwir ef 
afagddu neu y fagddu, am na ddaw gwawr na 
llewyrch gobaith na chysur o'i fewn byth. 

AFLENDID, (glân,) halogrwydd, brynti. 

Y mae tri math o halogrwydd neu aflendid yn 
cael son am danynt yn y Bibl; yn 1. Aflendid 
naturiol, Math. xxiii. 27. 2. Aflendid sere- 
moniol, Lbef. xv. 31. 3. Aflendid moesol, Ezec. 
xxxvi. 29.  Ŵrth aflendid seremoniol y meddyl- 
ir y pethau hyny ag oeddynt yn anaddasu dyn- 
ion i gymdeithasu â Duw ac â'u gilydd, yn 
llwybr addoliad crefyddol, dan yr Hen Desta- 
ment. Wrth aflendid moesol y meddylir pechod ; 
yn neillduol y pechod o odineb a phuteindra, yr 
hwn sydd mewn modd arbenig yn halogi ac 
aflanhau cyrff a meddyliau dynion, gan eu 
gwneuthur yn anaddas i gymdeithas â Duw ac 
â'i bobl yn y byd hwn ac yn y nefoedd, 1 Cor. 
v. ll; vi. 9, 10. Gwel Godineb, Puteindra, 
Drwg. 

AFRADLONDEB, (rhad,) difrod, gwastraff: 
y gwrthwyneb i gynildeb, 

Y mae afradlondeb yn drosedd o'r wythfed 
gorchymyn; ac yn bechod mawr, gan ei fod yn 
cynwys dirmyg ar roddion Duw, ac anniolchgar- 
wch am danynt. 

Y mae amryw ddulliau o afradlondeb, Gellir 
gwastraffu meddianau trwy esgeulusdod —trwy 
fargenion ffol—trwy drafodaeth annoeth -trwy 
anturiaethau êofn, a thrwy ddifrod uniongyrch- 
ol. Gall yr euogrwydd amrywio rhyw gymaint, 
mewn graddau, yn ol natur yr achos o hono, 


Ansawdd gyffredin yr ymddygiad sydd ynfyd- 
rwydd; a'i derfyniad hefyd sydd yn sylweddol 
yr un. Nid oes gan hyny un angenrheidrwydd 
i'w gwahaniaethu mewn modd neillduol yma. 

Effeithiau afradlondeb ydynt, ar amryw olyg- 
iadau, yr un yn hollol ag effeithiau segurdod. 
Trwy y naill yn gystal a'r llall y mae meddian- 
au yn cael eu difrodi yn effeithiol. Y mae 
gwastraffwr esgeulus meddianau yn cael ei gyn- 
hyrfu yn hollol gan yr un egwyddorion ag a 
lywodraethant y segurwr; ac y mae efe yn 
arbed y drafferth ou cadw, megys y mae y 
segurwr, yn unig trwy gariad at esmwythder, 
yn arbed y drafferth o'u casglu. Y mae y 
gwastraffwr yn eu difrodi, o serch ffol at yr am- 
rywiol bleserau, pris y rhai yn eu gwneuthur, o 
dra-serch at ymddangosiad golygus at foddhad, 
mympwy, ac at fwyniant anifeilaidd a chnawdol. 
Gwrthrychau ei draul ydynt bob amser, naill 
ai mewn gradd neu ryw, yn afreidiol er ei wir 
les a'i gysur. Tueddiadau na ddylent gael eu 
boddloni, mympwy na ddylai hanfodi, llawer 
llai i gael ei meithrin, ydynt yn rheoli ei feddwl 
mewn modd awdurdodol a thra-arglwyddiaethol, 
gan ei wneuthur yn. gaethwas hollol a thra 
thruenus. .Gan fod yn anfoddlawn i'r hyn yw, 
ac i'r hyn a fedd, y mae yn dihoeni yn feunydd- 
iol gan awydd clafaidd am ryw fwynhad newydd, 
am wrthrychau yn y rhai y mae yn tybied fod 
dedwyddwch yn gorphwys, ac â'r rhai y mae yn 
dysgwyl boddloni tueddfryd rhy aflonydd, 
gwancus, ac anwadal, i gael ei foddloni byth. 
Ei flys sydd wancus, ac nid yn unig yn bwyta 
ac yn yfed, ond yn dystrywio; ac er ei fod yn 
cael ei orlenwi yn feunyddiol, eto y mae o hyd 
yn newynog. 

Oferedd a balchder ydynt hefyd wastadol glust- 
weinwyr yr afradlon; oferedd, yr hwn sydd yn 
gwaeddi â llef feunyddiol, “moes, moes ;”' balch- 
der, yr hwn ni ddywed byth, “digon.” Yn cael 
ei symbylu yn mlaen gan y gwyniau yma, y mae 
yn ymdrechu gydag awydd didori flaenori ar 
bawb o'i amgylch mewn ardderchawgrwydd 
gwisgoedd, addurniadau, tai, gerddi, a gwrth- 
rychau drudfawr ereill. Ymdrech un â llawer, 
sydd bron o angenrheidrwydd yn anghyfartal., 
Braidd y mae yn alluadwy, na fydd i rai o'i 
gyd-geiswyr ragori arno mewn un peth, a rhai 
mewn peth arall: a pha bryd bynag y rhagorir 
arno, na fydd efe yn annedwydd. Yn ei natur 
y mae'r ymdrech yn annoeth ac ofer; canys ni 
wnaeth ysbryd a llafur cydymgais neb erioed yn. 
ddedwydd. Yn ei mynediad yn mlaen, y mae o 
angenrheidrwydd, yn siomi ei holl ddymuniadau 
hiraethlawn a'i obeithion hyfryd. Pan y mae yn 
llwyddianus, y mae'r mwynhad disgwyliedig 
yn diflanu yn munud y ffyniant; pan yn methu 
y mae'r siomedigaeth yn ei wneuthur yn ang- 
hysurus. Heblaw hyn oll y mae mewn modd 
difeddwl yn parotoi ei hunan i ychwaneg o an- 
nedwyddwch. Nid oes un afradlon yn edrych. 
un amser i mewn i'w amgylchiadau, nac yn 


.meddwl am helaethrwydd y draul y mae yn 
. myned iddi. 


O ganlyniad, nid oes un afradlon 
yn canfod un amser y buander â pha un y mae 
ei feddianau yn darfod. I ddynion o'r fath 
yma y mae dinystr yn wastad yn nes nac y 
maent yn meddwl ei fod; ac atynt y mae yn 


AFR 


25 


AFR 


cyflymu gyda buander na ddarfu iddynt erioed 
freuddwydio am dano. Tra y maent yn tybied 
fod eu meddianau yn parhau, y mae holl haid 
yr hud-ladron yn gafaelyd ynddynt fel ysglyf- 
aeth. Y mae'r porthmon ceffylau yn eu twyllo 
mewn bargeinion—yr hud leidr yn benthyca 
arnynt, ac yn rhedeg ymaith a'u harian.—yr 
usurwr yn eu cynysgaeddu a benthyg ar lôg 
ysgeler. Yn ddiofal yn nghylch y draul ac yn 
awyddus am y mwyniant a_ bwrcasir, pob 
gwneuthurwr gwael bethau, a pherchen siop- 
deganau sydd yn dewis yr afradlon fel ei gwsmer 
goreu, ac yn cyfnewid nwyddau ffair gwagedd 
am ei arian a'i diroedd. 

Nid yw rhagluniaeth un amser yn caniatâu i'r 
fath yrfa a hon barhau yn hir. Yn ddiarwybod 
iddo ei hun, eithr yn ganfyddadwy i bawb o'i 
gwmpas, dinystr, dan fras-gamu, sy'n curo wrth 
ddrws yr afradlon, mewn awr ddrwg. Yr haid 
o ddihirod sy'n ymbesgi ar ei anghymedroldeb, 
gan chwerthin yn ddirgel am ben ei ynfydrwydd, 
yn dychrynu wrth ei swn, ydynt mewn munud 
o'r golwg. Gloddestasant mae'n wir ar ei draul, 
a gallasid disgwyl iddynt fod yn ddiolchgar iddo 
am yr hyn a roddodd iddynt; ond diolchgarwch 
byth ni chenhedlir gan ddifrod, ac ni bu calonau 
y fath ddynion a hwy erioed yn agored iddo. 
Gwleddasant ar fwynhad yr hwn a_ arlwyodd yr 
afradlon; ond daethant i wledda, ond nid i gyd- 
ymdeimlo.  Anogasant ei draul—canmolasant 
ei haelioni—mawrygasant ei archwaeth—a phro- 
ffesasant ofal mawr am ei ddedwyddwch; ond 
terfynodd eu gwaith i gyd mewn mwynhau, 
canmawl, mawrygu, a phroffesu. Angenfilod 
wedi ymgasglu oddiamgylch iddo, i loddesta ar 
ei wastraff oeddynt; a rhagrithwyr, y rhai a 
wenieithiasant iddo, er mwyn cael derbyniad i'r 
loddest. Tuag ato ef, nac un bod dynol arall, 
ni weithredasant un meddwl tyner—un teimlad 
tosturiol—un cywir ewyllysda. Nid oes gan dy 
adfyd un swyniddynt hwy. Daethant yn unig 
i elwa, a phan nad allent elwa yn hwy, ni ddeu- 
ant drachefn. 

Wedi cymeryd eu hadenydd, yn lle bod yn 
ddiolchgar i'r afradlon am y mwyniant av y 
gwleddasant cyhyd ar ei draul ef arno, y maent 
yn mhlith y rhai blaenaf, mwyaf didor, a mwyaf 
uchel ag sydd yn ei lwytho a beiau. Yn lle 
tosturio wrth eì adfyd; adfyd i'r hwn y darfu 
iddynt hwy ei anog, ei wthio, ei wenieithio, 
gwnant ef yn nod i'w wawdio a'i ddirmygu; ac 
ymdrechant beri i'r byd anghofio eu bud hwy yn 
brif achosion ei ddinystr, trwy groch-floeddio 
dirmyg ar ei ynfydrwydd. 

Ar yr un pryd, amgylchir drws yr afradlon 
gan lu o geisiaid, a haid o geispyliaid. Ei dai 
a'i diroedd a feddianir gan yr hud-ladron, y rhai 
a fuont yn ymbesgi cyhyd ar ei anrhaith. Ei 
addurniadau, ei ddodrefn, ie, y gwely ar yr hwn 
y gorweddai, a darawìr i'r cynygydd uchaf. Sain 
hoyw y nabÌ a'r offeryn cerdd a ganlynir gan 
forthwyl anghymhen yr arwerthwr cyhoedd. 
Wedi inethu yn ei amgylchiadau, ac wedi tori ei 
galon, yr afradlon annedwydd a'i deulu truenus 
a adawant eu hanedd loddestus, ac a ymgysgod- 
ant mewn gwasgawd-ty unigol. 

Yr ystad druenus hon a wneir yn fwy pechad- 
urus ac annedwydd eto, trwy y cybydd-dod ag 


sy'n feunyddiol yn aflonyddu'r afradlon. Y mae 

ddison, mewn cyffelybiaeth hardd-wych, yn 
dywedyd, fod rhyfel gynt rhwng gloddest a 
chybydd-dod; iddynt, ar ol llawer o gyfnewid- 
iadau ffawch, gytuno ar heddwch parhaus, ar yr 
amodi loddest ollwng llawnder allan o'i was- 
anaeth, ac i gybydd dod ollwng ymaith dlodi— 
gweinidogion eu llywodraeth; a bod i gybydd- 
dod ddyfod yn was j loddest, a gloddest i gybydd- 
dod yn eu tro-gylch. Ery pryd hwnw, dywed ef, 
fod gloddest yn gwasanaethu cybydd-dod, a 
chybydd-dod yn gwasanaethu gloddest. Y mae 
pob afradlon, mewn bwriad oleiaf, yn ddyn 
gloddestgar, a phob afradlon yn mron yn gybydd- 
lyd. Y mae mewn modd awyddus yn crafangu 
arian, er mwyn cael modd i barhau ei wastraff 
anwylaidd; ac yn chwenychu gydag awydd an- 
nigonol, fel y gallo wario; yr un modd ag y mae'r 
cybydd, fel y gallo bentyru. Megys y dyoddef- 
wyr annedwydd a ddarlunir gan Esay, “Nid eir- 
iach neb ei frawd; ond efe a gipia ar y llaw 
ddehau, ac a newyna; bwyty hefyd ar y llaw 
aswy, ac nis digonir.” 

Yr un mor agored yw efe i'r pechod o dwyll, 
fel y cyflawnir ef ar ei gyd-ddynion. Y mae efe 
mewn modd arbenig o rifedi y rhai drygionus 
hyny ag sy'n benthyca ac hebdalu. Nid oes un 


| dyn haelach ar addewidion,. nodau, ac ysgrif- 


rwymiadau nag efe; nac un dyn yn fwy cwta 
yn cyflawni ei ddyledion cywir. Y ffermwr, y 
creíltwr, a'r llaw-weithydd ydynt wrthrychau 
arbenig ei dwyll. Yr unig ddyledion y mae yn 
eu talu ydynt y rhai a eilw efe yn ddyledion an- 
rhydedd, dyledion rhysedd; dyledion a dynwyd 
er mwyn ardderchawgrwydd a glythineb: Ang- 
enrheidiau bywyd ydynt wrthrychau rhy waelion 
i'w gosod yn nghofrestr ei fwyniant ef. Yn ddi- 


bwys ynddynt eu hunain, hyny yw, fel y mae 


efe yn edrych arnynt, nid ydyw yn eu hystyried 
yn werth ei sylw. Y mae y rhai sy'n eu cynys- 
gaeddu hefyd yn rhy wylaidd a thawel i gymhell. 
ei sylw ef. Y rhai a foddhant ofynion gorwych- 
der a mwyniant, ydynt yn ei olwg ef, yn berson- 
au o lawer mwy o ganlyniad; ac y maent, yn. 
gyffredinol, yn rhy daer a chyson yn eu harddel- 
wadau, ì oddef iddo ef eu tori ymaith, yn unig 
ag olyniad o addewidion gweigion. Eu harddel- 
wadau, o ganlyniad a gyflawnir yn gyntaf. “Nid 
y rhai llawnion, eithr y tlodion a'r rhaì newynog, 
a yrir ymaith ganddo ef yn wag-law.” 

' Yr un angenrheidrwydd ag sy'n ei yru î dorê 
eì addewidion, sydd yn eì gymhell at ei efell-fai, 
celwydd. Y mae ange arian yn feunyddiol arno; 
ac fel y mae'i moddion cyffredin o'u cael yn pallu 
y mae efe yn cyrchu at bob dichell, ystryw, ac 
anwiredd, i'r dyben i wneud i fyny ei angenion 
gwasgedig. Y mae gan hyny, yn ymosod ar 
gelwydd a dichell, fel y ffordd oreu i gyflawni ei 
angen presenol. Yn y modd yma, mewn amser 
byr, y mae efe yn dyfod i fod yn gelwyddwr a 
thwyllwr cyffredin. 

Nid yw yr afradlon mewn fawr llai o berygl 
oddiwrth feddwdod. Y caledi neillduol ag sydd 
yn cyd-fyned âg ymwybodaeth o amgylchiadau 
dyrus yn cael ei gyfansoddi o ddirfawr wasgfa 
angenion nad oes modd i'w cyflawni, arswyd 
beunyddiol dinystr cyfagos, yn nghyd ag ân- 


mharodrwydd anorfod i wneuthur un cynhygiad 


AFR 


26 AFF 


A — 


tuag at ei ragflaenu, wedi cael ei flino a'i awch- 
lymu âg olyniad ceispyliaid, balchder siomedig, 
mwyniant diflanedig, a chwantau dadyrddus; y 
caledi arbenig hwn sy'n achlysur grymus ac 
amlo feddwdod defodol. Y mae bod anned- 
edwydd ag sy'n ddeiliaid o'r fath galedi hwn 
sy'n ymlid yn naturiol, eithr yn ofer, am 
gymhorth, ie, am gysur. Y mae anobaith yn ei 
gyfarfod yn mhob congl. Yr unig esmwythder, 
yn aml, ag sy'n ymgynyg i'w feddwl gofidus, 
yw'r ymgyrch ofnadwy at syfrdandod byr diod 
gadarn. Fel hyn y mae'r truan diymgeledd, trwy 
ystod amrywiog, ond gogwyddedig bob amser, 
yn wir yn gwneuthur ei amgylchiadau yn waeth 
waeth; ac yn prysuro ei hun, trwy y moddion 
hyny ar ba rai y mae yn gafaelyd am gynhorth- 
wy, i ddinystr hollol a phenderfynol. 

Hefyd, nid yw'r afradlon mewn perygl bychan 
i ddyfod yn hunan-leiddiad. Y mae wedi byw yn 
hir yn y boddhad o'i falchder, yn y mwynhad o 
uwchafiaeth ymwybodus, ac mewn ystad barhaus 
o fwyniant gloddestgar. Pan y mae breuddwyd- 
ion mawredd drosodd, a chyfeddach mwyniant 
wedi diflanu, y mae'r cyfnewidiad i dlodi a daros- 
tyngiad yn gyffredin mor ddisymwth, ac yn mron 
bob amser yn rhy fawr i'w dwyn â meddwl 
gwastad. Yn munudau blaenaf anobaith, nid 
peth anghyffredin yw gweled yr afradlon yn ffoi 
am noddfa rhag y llwyth o ddarostyngiad ac an- 
obaith, at y gwenwyn, y llaw-ddryll, neu'r gorden. 
Yn mysg yr hunan-leiddiaid meddianol ar reswm, 
nid oes un lech-res luosocach i'w chael na'r hon a 
gyflawnir o afradloniaidwedi eu distrywio. Ychydig 
sy'n meddu gwroldeb digonol i ddyoddef, heb 
dynu yn ol, y drygau arteithioli ba rai y mae 
dynion o'r nodweddiad hwn yn cyflymu eu hun- 
ain; arteithiol yr wyf yn feddwl i'w fath ddynion. 
Yr ydym weithiau, yn wir, yn cyfarfod a bodau, 
y rhai, fel ysbrydion wedi eu cythryblu, sydd yn 
mynychu lleoedd cynhulliad cyhoedd; ac yn ym- 
drechu cadw cysgodau, darnau, a bratiau eu 


hoywdera'u gwychder blaenorol, yn nghof dynol- , 


ryw; y rhai a wasanaethant megys ffordd-nodau 
i rybuddio y teithiwr o'i ddynesiad at siglen neu 
ddibyn. Eithr, yn fwyaf cyífredin y maent yn 
ymneillduo o fysg dynion, ac o herwydd yr es- 
geulusiad a'r dirmyg y mae yn ymwybodus o'i 
haeddu, yn fynych ymguddiant am byth, trwy 
neidioi fyd arall!! 

Y mae'r afradlon, hefyd, yn agored, mewn modd 
dychrynllyd, i galedwch calon. Os parha i fyw, 
os na thry yn hunan-leiddiad, neu feddwyn, eto 
y serch at draul a mwyniant wedi cynhyddu 
trwy arferiad yn reddf sefydlog—yr hir anghof 
o Dduw—yr hollol esgeulusdod o grefydd a'i 
dyledswyddau—yr ymgysylltiad hollol â'r hyn 
sy bresenol, a'r diofalwch hollol am yr hyn sydd 
i ddyfod, ag sy'n gyffredin yn cydfyned a'r dull 
yma ofywioliaethu, sydd yn naturiol yn anaddasu 
yr enaid i dderbyn argraffiadau dwyfol. Dylai'r 
dyn yr hwn sy fel hyn megys yn awyddus i 
aughofio Duw, ddisgwyl yn sicr i Dduw ei 
anghofio yntau; gan nad oes neb yn dywedyd yn 
amlach ac yn fwy cyson, wrth yr Hollalluog, — 
“Cilia oddiwrthyf; canys nid ydwyf yn ewyllysio 
gwybod dy ffyrdd,” nag y mae ef. Oddiwrth 
dy Dduw, yr ysgrythyrau, ïe, hyd yn nod oddi- 
wrth weddi, noddfa olaf dyn truenus, y mae yn 


eì ysgar ei hun o'i fodd. Pa olygiadau, gan 
hyny, a ddichon hŵn ffurfio am ei gyflwr dyfodol ? 

Teulu'r afradlon sy, o angenrheidrwydd, yn 
cyfranogi o'r rhan amlaf o'i drallodau, ac yn 
mron o angenrheidrwydd, o lawer iawn o'i bech- 
odau hefyd. Rhan fawr o'r un profedigaethau, 
ydynt, o ganlyniad, yn gafaelyd ynddŷnt hwy. 
Rhan fawr o'r un pechodau sydd wedi cael eu 
darparu ar eu medr, ac yn cael eu cyflawni 
ganddynt yn gyson. Pe diangent rhag dinystr 
moesol, ni byddai y dygwyddiad fawr llai na 
gwyrth, oni fyddai iddo gael ei achosi trwy 
fethiad amserol moddion pechu. Y dyoddefiadau 
y maent yn agored iddynt sy ddirif. Yr afrad- 
lon, wedi ei lygad-dynu gan ymddangosiad gor- 
wych a mwyniant, ni all dalu un*sylw i ddygiad 
ei blant i fyny. Niall hebgor o'i fwyniant ei 
hun, yr hwn yn ei olwg ef sy anhebgorol, fodd 
i'w dwyn ifyny oddicartref; yn neillduol i'w 
dwyn i fyny mewn modd addasi'w hamgylehiad- 
au dechreuol—y disgwyliadau a barodd ef iddynt 
i'w ffurfio -a'r dymuniadau ag y darfu iddynt 
yn rhesymol eu meithrin. Addysg crefyddol, 
cynghor, a cherydd, ni all afradlon byth roddi. 
Ni ellir disgwyl i'r hwn nad yw yn gweddio 
drosto ei hun, weddio dros ei deulu. Y rhieni 
nad ydynt yn mynychu ty Dduw eu hun- 
ain, yn ebrwydd a'i gwelant yn cael ei adael 
gan eu plant. Y mae tymhor anmhrisiadwy 
mebyd ac ieuenctyd yn cael ei golli arnynt 
hwy; a'r argraffiadau boreuol hyny, yn gystal 
cynilol a chrefyddol, yr arferion hyny ar ba 
rai y mae cysur y bywyd hwn yn gystil a'r un i 
ddyfod i raddau helaeth wedi ei sylfaenu, nid 
ydynt un pryd yn cael eu sefydlu yn eu meddyl- 
iau hwy. 

At eu sefydliad cysurus yn y byd, beth bynag 
yw eu dymuniad, y mae oi fodd wedi colli y 
gallu i gyfranu. Cyn dyfod o'r amser pwysig 
hwn oddiamgylch, ei wraig (os na bydd wedi 
marw o doriad calon) a'i phlant, yn gyffredin, 
ydynt yn ei weled ef yn dlawd; ac yn ei ganlyn 
i'w fwthyn gwael—ei unig gysgod. O ganlyn- 
iad, os gorfucheddant ddinystr eu gobeithion, y 
plant a droir yn ebrwydd i'r byd, i wneuthur eu 
ífordd trwy'r holl ofidiau a'r dyryswch ag sy'n 
gyffredin yn aros rhai yn y fath amgylchiadau. 
Y llaw yr hon sy'n gofalu am gywion y gigfran, 
sy'n gyffredin mae'n wir yn cu porthi hwynt, 
Dichon weithiau iddynt hefyd gyfarfod â chyf- 
eillion daearol, ac weithiau, gael edrych arnynt 
gyda thosturi a thynerwch, yr hwn ni phrofasant 
erioed oddiwrth yr hwn a'u cenedlodd.” 

AFFGANIAID, pobl o Asia, yn trigianu 
talaeth Cabul neu Caoulistan.. Tybia Syr W. 
Jones, mai gweddill y deg llwyth, y rhai a ddyg- 
wyd ymaith i gaethiwed, ydynt. Dywedant eu 
hunain eu bod yn hanu oddiwrth Saul, brenin 
cyntaf Israel; yr hwn meddant hwy, a ddyrch- 
afwyd i'r sefyllfa hono, yn unig o herwydd bod 
ei uchder yn gyfateb ìi wialen yr hon a roddwyd 
gan yr angel Gabriel ì Samuel y proffwyd.— 
Chwedl Fahometanaidd neu Rabbinaidd, mae yn 
debygol. 

Y mae Syr W. Jones yn cryf anog ymofyniad 
i hanesyddiaeth a llenyddiaeth y bobl hyn. ““ Yr 
ydym (medd ef) yn dysgu o Esdras, i'r deg 
llwyth, yn ol taith grwydrol, dd,fod i wlad a 


AGO 


2'1 


AIL 


mU 


elwir Arsareth, lle y gallwn dybioiddynt sefydlu. 
Yn awr yr haneswyr Persiaidd goreu ydynt yn 
sicrhau, fod yr Affganiaid yn hanu o'r Iuddewon : 
ac y mae ganddynt yn eu plith eu hunain dra- 
ddodiad i'r un perwyl. Sicrheir hy.l yn nod fod 
eu teuluoedd yn cael eu gwahaniaethu trwy 
enwau y llwythau Iuddewaidd; er, wedi eu dy- 
chweliad i Islamaeth, eu bod yn ymdrechu dir- 
gelu eu dechreuad. Y mae tebygolrwydd eglur 
yn yr iaith a arferant i'r Galdeaeg; a_ gelwir 
rhandir helaeth dan eu llywodraeth yn Hazar- 
eth, yr hwn yn hawdd a allasai gael ei gyfnewid 
o Arsareth.” ( Asiatic Researches, vol II., p 76; 
| Works of Sir William Jones, vol. T., p. 336.) 

AGAPE, (ayarn,) cariad-wledd. Gwel Car- 
iadwleddoedd. 

AGAPETAI. (aar, ) benywod sengl, y rhai, 
yn y brif eglwys, a gynorthwyent y gweinidog- 
ion; yr un rhai, tebyg, a'r Diaconesau. (Gwel 
Diacones.) Tebyg, eu bod yn cymeryd eu 
henwau oddiwrth y rhan a gymerent yn narpar- 
iad yr Agapai, neu y cariad-wleddoedd. — Sonia 
Mr. Bêl am blaid o G»osticiaid dan yr enw hwn ; 
ond tebyg nad oeddynt ond yn unig rhyw fenyw- 
od aflan a ymlusgasant i'w plith. Ency. Brit; 
Bell's Wanderings, p. 105. 

AGARENIAID, enw a roddir gan $tockman 
ac ereill, i ryw bersonau yn y /fed ganrif, y rhai 
a droisant oddiwrth Gristionogaeth at Fahomet- 
aniaeth, crefydd yr Arabiaid, y rhai a hanant o 
Ishmael, mab JTagar.— Bell's Wanderings. 

AGNOSTIAID, (ay»voeo, bod yn anwybodus, ) 
enw a roddir, 1. I ganlynwyr Theophron y Cap- 
padociad, yn y 4ydd ganrif, yr hwn a ddaliai, 
fely gwna rhai Arminiaid diweddar, nad yw 
rhagwybodaeth Duw yn hollol a sicr, ond ym- 
ddibynol, mewn rhyw radd, ar ryddid ewyllys 
creaduriaid rhesymol.—2. I ddisgyblion Them- 
isticus, yn y 6fed ganrif, y rhaia haerant, ar 
sail Marc xiii. 32, nad oedd dynoliaeth Crist yn 
gwybod pob peth; ond gan fod rhai o honynt 
yn Fono-physisiaid, ac felly yn credu nad oedd 
gan Grist ond un natur, cyhuddir hwy o briodoli 
anwybodaeth i'w Dduwdod. ( Broughton's Dic- 
fionary; Mosheim, vol. IT., p. 149.) 

AGNUS DEI, ( Oen Duw, ) enw a roddir gan 
y papistiaid i ryw deisenau cysegredig o gŵyr 
gwyn, wedi eu hargraff-nodi âllun oen yn dwyn 
baniar, y rhai a ddygir ganddynt yn y gorym- 
deithiau, neu a wisgir ganddynt oddiamgylch eu 
gyddfau fel swyngyfareddau. Tybir eu bod yn 
«Ira rhinweddol; ac y mae eu gwerthiad yn dwyn 
elw mawr i'r offeiriaid. Ymddengys iddynt fen- 
thyca yr arferiad hon oddiwrth y paganiaid yn 
y 7fed a'r 8fed ganrif, a'u bod yn gwahaniaethu 
y dychweledigion lluosog a wnaethpwyd trwy 
arwydd y groes yn y bedydd. — Claude's Defence 
of the Reformation; Robinson's Dic. 

AGONISTICIAID, (o ayov, ymdrech, ) enw a. 
roddid ar ryw bregethwyr Donatistiaidd, y rhai 
aymwelentâ ffeiriau, marchnadoedd, a lleoedd cy- 
hoeddus ereill, i'r dyben i daenu eu egwyddorion ; 
neu, yn hytrach, egwyddorion cyffredinol Crist- 
ionogaeth bur. Math o ddadleuwyr neu gen- 
hadon teithiol oeddynt; ac y maent weithiau 
yn cael eu galw yn Gylch-deithwyr, Amgylch- 
ynwyr, &c.; ac yn Rhufain, yn Fynyddwyr, 


tebyg, o herwydd eu bod yn pregethu allan ar 
fynyddoedd.—Ency. Brit. 

AGONYCLITIAID, (oa negyddol, y0vv glin, 
a kMvva, plygu, h.y. y rhai a wrthodent benlinio,) 
rhyw Gristionogion yu y fed ganrif, y rhai a 
ddewisent sefyl/ i weddio; naill ai herwydd cyf- 
leusdra, neu am y tybient yr agwedd hono yn 
fwy manteisiol, ac yn llai agored i gysgadrwydd, 
llwfrdra, a diogi. 

AGORIAD, ( agori, Jiallwedd, eglurhad, espon- 
iad. Gwel Allweddau, Esponiad. 

AGRICOLA,—Ioan Agricola, mab dilladwr 
yn Eisleben, a anwyd yn y flwyddyn 1492. Efe 
ydoedd un o'r rhai mwyaf llafurus yn mysg y 
duwinyddion a daenasant athrawiaeth Luther. 
Myfyriodd yn Wittemberg a Leipsic, ac wedi 
hyny bu yn beriglor, a_ phregethu yn ei 
dref enedigol, ac yn 1525 yn gaplan i'r Ethol- 
ydd Ioan o Saxony. Wedi hyny gwaethpwyd ef 
yn gaplan i'r Iarll Albert o Mansfield, a chymer- 
odd ei ran yn nhraddodiad y Gyfîes Awgsburg- 
aidd, ac yn arwyddiad erthyclau Smalcald. Pan 
yn broffeswr duwinyddiaeth yn Wittemberg, i'r 
lle yr aeth yn 1537, cyfododd i fyny y ddadl 
Antinomaidd â Luther a Melanethon. Yn ol 
bywyd o ddadleuaeth, bu farw yn Berlin, yn 
1556. Heblaw ei weithiau duwinyddol, cyhoedd- 
odd un, gwrthrych yr hwn oedd egluro'r diarebion 
Alniaenaidd. Y mae ysbryd gwladgarol, moesol- 
deb llym, ac iaith fywiog y gwaith hwnw, yn ei 
osod yn mysg prif gyfansoddiadau Almaenaidd 
yr amseroedd hyny mewn rhyddiaith, yn nesaf 
at gyfieithiad Luther o'r Beibl. Efe a gyfan- 
soddodd yr enwog Jmterim, mewn cydundeb â 
Julius Pilug a Michael Haldingus. 

AGUNIAID, (o a neg, a 'ywvn, gwraig; gelyn- 
ion priodas,) enw a roddid, yn fwyaf neillduol, 
ar ryw Ascetiaid, yn y 7fed ganrif, y rhai a ym- 
wrthodent â yr arfer o briodas, a chig; ac a'u 
priodolent i ddiafol,—&Ency. Brit. 

AGWEDD, (ag-gwedd,) ffurf, llun, dull, ys- 
tum. Dylid edrych yn ofalus at agwedd y 
meddwl a'r corff, wrth neshau at Dduw yn llwybr 
addoliad. Dylai y meddwl fod mewn agwedd 
effro, fywiog, wresog, ostyngedig, ffyddiog, ac 
ufydd. Dylai agwedd y corff gyd-daro, mor agos 
ag y byddo modd, ag ansawdd y gyfran hono o 
addoliad a fyddo yn cael ei chyflawni ar y pryd. 
Nid yr un ystum corfforol, sydd yn gweddu i 
bob rhan o addoliad a'i gilydd. Ni byddai pen- 


.linio wrth ganu a gwrando, nac eistedd wrth 


weddio, yn brydferth na manteisiol. Y mae 
anian yn ein dysgu, os bydd modd, i benlinio 
wrth weddìo, i sefyll wrth ganu mawl, ac i sefyll 
neu eistedd, fel y byddo yn fwyaf cyfleus, wrth 
wrando. Yn gyffredinol, yr agwedd fwyaf 
addas yw'r agwedd fwyaf manteisiol. Y mae 
gwneuthur pob peth yn weddus ac mewn trefn, yn 
fuddiol yn gystal er gogoniant Duw, ein mantais 


ein hunain, ac adeiladaeth ein gilydd. _ Y fath 
ydyw doethineb a daioni Duw! 

AIL, y nesaf i'r cyntaf mewn trefn. Gelwir 
yr Arglwydd Iesu Grist, yn ail Berson, 


ac yn ail Adda; yn ail Berson yn ei berthynas 
a'r Tad a'r Ysbryd, yn yr hanfod ddwyfol; yn 
ail Adda, yn ei berthynas a'i bobl yn nghyfam- 
od prynedigaeth, a hyny mewn cyferbyniad at 


AIL 


wl 


ALA 


Adda fel pen a chynrychiolwr ei hiliogaeth,, yn 
y cyfamod gweithredoedd neu baradwysaidd. 
Dynoda y gair debygoliaeth, ac nid israddoliaeth 
ac olyniad, yh y ddau amgylchiad. Nid yw y Mab 
ar ol y Tad, ac o flaen yr Ysbryd, niewn amser, 
ond, yn unig mewn trefn. Y maent o gyd- 
dragywyddola gogyfuwch. Nid oedd Addaofla 'n 
(rist, na Christ ar ol Adda, mewn amser, ond 
mewn trefn yn unig. Yr Arglwydd o'r nef yw 
Crist, yr hwn oedd erioed mewn cyfamod â'r 
'Tad gyda golwg ar iachawdwriaeth dyn. Gwel 
Person, Cynrychiolwr, Trindod. 
AIL-DDYFODIAD CRIST, dyfodiad yr Arg- 
lwydd Iesu Grist, yr ail waith,i farnu'r byd. 
Yn mherthynas i'r amgylchiad hwn, dylid sylwi, 
yn 1. Mai i'r Bibl yn unig yr ydym yn ddyledwyr 
am wybodaeth o hono. Y mae goleuni natur yn 
dysgu i ni gyflwr o gosp a gwobr mewn byd 
dawedadwy; ond rhan dadguddiad dwyfol yn 
unig yw dysgu y bydd barn gyhoeddus, gyff. 
redinol, a phwy fydd y barnwr. Ni buasem yn 
gwybod dim am ail-ddyfodiad Crist, mwy nag 
am ei ddyfodiad cyntaf, oni buasai i Dduw ddat- 
guddio hyny i ni yn ei air. 2. Ai fod yn sicr. Y 
mae Crist wedi addaw dyfod; ac y mae yn ífydd- 
lon a galluog i gyflawni yr hyn a ddywedodd. 
Dat. xxii 12, 20. Y mae yn fantais iddo ddyfod, 
gan mai i'w ogoneddu, ac i dderbyn ci wobr, yr 
ymddengys. Daeth y tro cyntaf yn ngwyneb 
anfanteision mawrion; ac y gwyddai am danynt. 
Daeth i weithio a dyoddef y tro cyntaf; daw yn 
sicr yr ail waith i dderbyn ei wobr, ac i gael ei 
ogoneddu. Y mae ei adgyfodiad oddiwrth y 
meirw yn brawf diamheuol y daw i farnu y byd, 
Act. xvii. 31; ac y mae llawer o arwyddion ei 
fod yn dyfod, a'r rhai hyny yn amlhau o hyd. 3. 
Y bydd yn bersonol. Nid trwy ddirprwy y daw, 
ond ei hunan, Act.i. 11. Daeth trwy ddirprwy 
neu gynrychiolwyr i ddinystrio Jerusalem, ac i 
dywallt barnedigaeth ar y genedl Iuddewig. Y 
mae yn dyfod, yn yr un modd, o hyd i gymhell 
'dynion i edifeirwch, ac i'w symud i fyd tragy- 
wyddol, 2 Cor. v. 20, Ioan xiv. 3; ond daw ei 
hun i farnu y byd. Ni ymddiried y gwaith ilaw 
neb arall. Nid oes neb yn addas iddo ond ei 
hunan. 4. Yn weledig î lygaid o gnawd. Y mae 
yn dyfod i dalu ymweliad i'w bobl yn fynych, yn 
rhodfeydd ei ras, yn awr; ond mewn modd an- 
weledig i lygaid o gnawd y mae hyny; ond pan 
y daw i farnu y byd, ““pob llygaid a'i gwel ef,' 
Dat.i.7; Job xix. 26. 5. Yn ddisymwth, ac mewn 
modd, hollol annysgwyliadwy i'r rhaì a fyddont yn 
Jyw pryd hwnw, Dat. xxii. 12; Math xxiv. 36—43; 
Yn 6. Mewnmodd ira gogoneddus, Math. xxv. a1. 
Marc vii. 38.. Gwel Dyfodiad Crist. 
AIL-ENEDIGAETH, (geni,) genedigaeth 
newydd. Gwel Adgenhedliad. 
AIL-FEDYDDWYR, (bedydd,) plaid derfysg- 
lyd, benboethlyd, a gyfododd yn yr Almaen, yn 
amser Luther, ac a dderbyniodd ei henw oddi- 
wrth y mwyaf diniwaid o'i neillduolion; sef, 
ad-fedyddio, trwy drochiad, y rhai a fedyddiwyd 
yn eu mabandod, yn nghyd a'r rhai a dderbyn- 
lentidd eu cymundeb oddiwrth bleidiau ereill. 
Munzer, Stork, ac ereill, a gysylltiasant a hon 
egwyddorion eraill, addas i derfysgu heddwch 
holl lywodraeth gyfreithlon ac ymarferion hollol 
ynfyd. Ffugient radd o ddylanwad dwyfol, ag 


oedd yn gwneud rheolaeth dinasaidd yn hollol 
afreidiol, ac yn eu codi hwy uwchlaw awdurdod 
ddynol. Yn 1532 Matthias a Buccold, pobydd _ 
a dilledydd, a sefydlasant eu hunain yn Munster, 
yn Westphalia, a thrwy ffugio ysbrydoliaeth a 
phurdeb anghyffredin, a ddifreiniasant y swydd- 
ogion gwladol, a atafaelasant etifeddiaethau rhai, 
ac a gymerasant afael yn meddiant personol ereill 
gan daflu y cwbli drysorfa gyffredin. Newid- 


“iasant enw y ddinas yn Fynydd Sïon, a chy- - 


hoeddasant ail-ddyfodiad y Messiah ìi sefydlu 
pumed ymerodraeth gyífredinol, yr hon, yn y 
cyfamser, yr oeddynt hwy i'w darparu iddo. 
Torwyd Matthias ymaith yn fuan; ond cafodd 
Buccold yr hyfdra i'w gyhoeddi ei hun yn frenin 
yn Sïon; cymerodd arno freiniau brenhindod, a 
phen-rhyddid mwy na brenhinoedd yn gyffredin, 
yn neillduol yn Europ; cymerai ddim llai na 
phedair gwraic ar ddeg, a chyflawnodd anghym- 
edrolderau eraill, vr hyn a gynhyrfodd dywys- 
ogion yr ymerodraeth, ac efe a amgylehynwyd 
gan fyddin, a dyoddefodd erwinderau rhyfel a 
newyn. O'r diwedd, cymerwyd y ddinas trwy 
ddichell; lladdwyd llawer, a chymerwyd y lleiil 
yn garcharorion. Llwythwyd Buccold a chad- 
wyni, ac wedi ei lusgo oddiamgylch o ddinas íi 
ddinas, fel drych cyhoeddus, dygwyd efynoli 
Munster, lle y dyoddefodd angau creulon a 
graddol, mewn modd teilwng o well achos; ac 
wedi iddo deyrnasu oddiamgylch pymtheg mis, 
a thaflu Almaen oll ì fraw, bu farw yn chwech 
ar ugain oed. 

Yr ail-fedyddwyr, gan gadw yn unig y dyb 
neillduol oddiwrth yr hon y derbyniasant eu 
henw, a droisant yn ddeiliaid llonydd a thawel; 
a chawsant eu meddyginiaethu mor llwyr oddi- 
wrth wallgofrwydd gwrthryfel crefyddol, fel y 
maent yn awr, yn dal fod rhyfel ei hun yn ang- 
hyfreithlon, ac yn gwrthod gwasanaethu swyddau 
gwladol. Gwel Mennoniaid. Tegwch yw sylwi 
na fu y rhai a gyfenwant eu hunain yn Fedydd- 
wyr, yn Mhrydain a lleoedd ereill, erioed yn 
Pn o'r cyfryw anghymedrolderau. ( Ency. 

rêl.) 

AINSWORTH— Harri Ainsworth, duwinydd 
enwog yn mhlith anghydffurfwyr yr unfed a'r 
ddwyfed ganrif ar bymtheg; eithr nid yw lle 
nac amser ei enedigaeth yn wybodus. 

Yn y flwyddyn 1590, efe a'i henwogodd ei hun 
yn mhlith y blaid a elwir y Browmniaid, ac yn ei 
ieuenctyd enillodd enwogrwydd mawr trwy ei 
wybodaeth o'r ieithoedd dwyreiniol, yn enwedigol 
yr Hebraeg. Wedi i'r Browniaid syrthio i warth 
mawr yn Lloegr, dygodd Ainsworth ei ran yn 
eu trallodau; ac o'r diwedd gorfu arno ymadael 
a'i wlad enedigol, a sefydlu yn Holand... Mewn 
undeb a Johnson, sefydÌodd eglwys yn Amster- 
dam, a chyhoeddodd gyffes ffydd y Browniaid 
yn 1602, yr hon a achosodd lawer o ymryson. 

ALASCANIAID, canlynwyr Ioan Alasco, 
esgob Pabaidd Pwylaidd, ewythr i frenin y Pwyl; 
ond yr hwn, yn cofleidio egwyddorion y diwyg- 
iad, a ddaeth i Frydain yn nheyrnasiad Edward 
VI. ac a restrwyd yn mhlith ein diwygwyr ni, 
ac a berchid ganddynt yn fawr, er ei fod yn 
gwahaniaethu oddiwrthynt, fel y dywedir, yn ei 
waith yn cymhwyso y geiriau, “ Hwn yw fy 
nghorff,” at y ddwy MW y sacrament. Efe 


| 


ALM 


29 ALL 


a 


ydoedd ar-olygydd yr eglwysIsellmynaidd gyntaf 
yn Awstin Ffriars, gyda phedwar o weinidogion 
cynhorthwyol.—Zncy. Perth. Robinson's Dict. 

ALBANIAID, gweddill, tebyg, o'r hen Fani- 
ceaid, a gaed yn Albany yn y 6fedganrif. Gwel, 
Maniceaid. 

ALBATS, (A/lbus,) meudwywyr yn niwedd y 
bedwerydd ganrif ar ddeg, y rhai a wisgent ynau 
gwynion hirllaes, oddiwrth y rhai y cymerasant 
eu henw.— Broughton. 

ALBIGENSIAID, yr un blaid (os addas eu 
galw yn blaid) oeddynt a'r Waldensiaid; ond bod 
yr enw blaenaf yn dynodi y rhai a drigent yn 
ninas A//0i, yn rhandir AJbigeois, yn nehau Ffrainc, 
Ìle y caed rhifedi mawr o honynt yn fore; a 
thybir gan lawer mai hiliogaeth ddilwor y cyn- 
Gristionogion oeddynt. Cyhoeddodd Cymanfa 
Tours, B.A. 1163, eu credo “'yn heresi ddamniol 
wedi codi er ys hir amser yn nhalaeth Towlose.” 
Cododd hyn ryfel dieflig yn eu herbyn, a'r pleid- 
wyr hyn, medd Hume, er eu bod y rhai mwyaf 
diniwed a diddrwg o ddynolryw, gyda phob am- 
gylchiad o greulonder ac annrhugarogrwydd. 
Gan nad ydynt yn gwahaniaethu yn eu hanesydd- 
iaeth na'u cred, oddiwrth y Waldensiaid, oedir 
rhoddi hanes gyflawn o honynt, hyd nes y delom 
at yr erthygl hwnw. 

ALCORAN, Bibl y Twrciaid. Gwel, Coran. 

ALENIAID, dysgyblion Harri Alen, o Nova 
Scotia, yr hwn a ddechreuodd daenu ei athraw- 
iaeth yn y wlad hono yn nghylch y flwyddyn 
1778, aca fu farw yn 1783, dros ba ystod y 
gwnaeth lawer o Broselitiaid, ac a adawodd 
luaws mawr o honynt ar ei ol, er eu bod yn llei- 
hau yn fawr yn bresenol. Cyhoeddodd amryw 
draethodau a phregethau, yn y rhai y dywed 
nad yw yr holl eneidiau dynol ond dylifiad, neu 
ranau o'r un ysbryd anfeidrol; a'u bod oll yn 
wyddfodol yn mharadwys, ac yn weithredol yn 
y trosedd cyntaf. Tybiamai ysbrydion pur oedd 
ein rhieni cyntaf yn eu cyflwr o ddiniweid- 
rwydd, ac nad oedd y byd defnyddiol yn bod 
y pryd hwnw; ond mewn canlyniad i'r cwymp, 
rhagi ddynolryw syrthio i ddinystr hollol, i'r 
byd hwn gael ei greu, ac i ddynion gaeleu 
gwisgo â chyrff defnyddiol; ac y bydd i holl 
ddynolryw, yn eu tro, gael eu cynysgaeddu â'r 
cyfryw gyrff, ac ynddyn:i fwynhau cyflwr o brawf 
er dedwyddwch anfarwol.—/. Adam's Dict. 

ALEXIAID, yn y 3edd a'r 4edd ganrif ar 
ddeg, brodyr a chwiorydd Sant Alex, a elwir yn 
gyffredin yn Selitiaid. Gwel, Selitiaid. 

ALIAID, canlynwyr Ali, mab yn nghyfraith 
Mahomed, yr hwn a honai ei fod yn Olynwr 
iddo; ac a gydnabyddir fel y cyfryw gan y Pers- 
iaid, &c.  Derbyniant y Coran, ond ymwrthod- 
ant a'i draddodiadau. Gwel Mahometaniaid. 

ALMARICIAID, canlynwyr Almaric, neu 
Almori, proffeswr rhesymeg a duwinyddiaeth yn 
Paris, yn y 3edd ganrif ar ddeg. Efe a wrth- 
wynebodd addoliad seintiau a delwau; a'i elynion 
a'i cyhuddent o ddal, megys y parhaodd teyrnas 
y Tad dros oruchwyliaeth yr Hen Destament, ac 
eiddo'r Mab er y cyfrif Cristionogol, felly bod 
teyrnasiad yr Ysbryd Glan yn dechreu yn ei 
amser ef, yn yr hwn yr oedd y sacramentau a 
phob addoliad allanoli gael eu diddymu. Dr. 
Mosheim, pa fodd bynag, a llawer ddynion 


dysgedig eraill, a ystyriant Almaric fel Pantheist; 

yn dal mai Duw yw'r bydysawd —nad yw 
Gynydd ryn ydd ys eb 

a bod yn rhaid iddynt oll ddychwelyd i'w ffyn- 

honell ddechreuol.— Mosheim's E. H. vol. 3. p. 

287. Henry's Ecc. ITist. lib. 76. sec. 59. 

ALOGIAID, (o a neg. a X0y0c,) personau, y 
rhai yn ol Epiphanius, a wrthodent efengyl 
Ioan, a'r Datguddiad, y rhai a alwant Grist 
yn Logos, (y Gair) gan eu priodoli i Corinth, 
Y mae y Dr. Lardner, pa fodd bynag, yn 
hyderus, er y gallasai fod personau neilldu- 
ol, eto na bu erioed un blaid yn derbyn llyfrau 
eraill y Testament Newydd, ac yn gwrthod 
od y rhai hyn; ac ni sonir am y cyfryw gan neb 
ysgrifenwyr yn cymeryd arnynt fod yn cydoesi 
a hwynt. Tybia ef i'r heresi hwn gael ei 
ddychymygu tra yr ydoedd y ddadl Filariaidd 
yn hanfodi. Rhai o'r Milariaid a briodolasant 
y Datguddiad i Cerinth. Rhai o'r iawngredwyr 
a ddywedasant, y gallasent yn gystal briodoli yr 
efengyl i Cerinth, eraill a ddywedent iddynt 
wneuthur hyny; ac felly deorwyd y mendacium 
iheologicum—y celwydd duwinyddol. Eraill, fodd 
bynag, a ddywedant, i'r blaid gael ei sylfaenu 
gan Artemon, yn yr ail gamif, ac iddi gael ei 
chyfnerthu gan Beryl. Lardner's Heretics, 446. 
Turner's Hist. p. 19. 

ALLOR, (Mlawr,) y lle ar ba un yr offrymid 
aberthau i'r Arglwydd gynt. 

Nid ydym yn darllen am allorau cyn y dylif, 
er y darllenir am aberthau ac aberthu. 'Fybia 
rhai, o herwydd hyn, fod y cyn-ddylifiaid yn 
aberthu ar y llawr, neu'r ddaear. Ond nid oes 
fawr sail i'r cyfryw dyb, gan fod yr hanes ys- 
grythyrol am yr oesoedd cyn y dylif mor fer. 
Ymddengys fod gan y rhan amlaf o genedloedd 
y ddaear eu Aallorau, ar y rhai yr aberthent i'w 
heilun-dduwiau; yn mhlith eraill yr hen Gymry, 
a thrigolion gwylltion y Mor Deheuol. Y mae 
hyn yn rheswm tebygol da dros awdurdod ddwyfol 
yr arfer o aberthu, a gwirionedd yr athrawiaeth 
oiawn. (Gwel, Hanes Crefydd yn Nghymru, 
gan D. Peter, t. d. 28—31.) Yr oedd yr 
allorau yn gwahaniaethu yn eu huchder, yn 
ol gwahaniaeth y duwiau i'r rhai y cysegrid 
hwynt. Codid allorau y Oeot oupavioe, neu y 
Duwiau Nefol, ì uchder mawr uwchlaw y ddaear. 
Dywed Pausanius fod allor Jupiter Olympius yn 
ddwy droedfedd ar hugain o uchder. Aberthent 
i'r duwiau a'r arwyr daearol ar allorau yn mron 
yn gydwastad a'r llawr; ac i'r duwiau uffernol, 
y cloddient dwll yn y ddaear, i aberthu iddynt. 

Allorau a wasanaethent yn noddfeydd i'r rhai 
oll a ffoent iddynt, beth bynag fyddai eu trosedd. 
Romulus oedd y cyntaf, yn mhlith y pasaniaid, 
a sefydlodd y lleoedd hyn o amddiffyniad yn y 
temlau, fel trwy hyny y gallasai boblogi ei 
ddinas newydd; ac yr oedd breintiau y lleoedd 
cysegredig hyn gymaint, fel y llanwyd y temlau 
yn Rhufain a dinasoedd Groeg, â dyledwyr a 
chaeth-weision ffoaduras, a drwg—weithredwyr, 
yn y fath fodd, fel nad allasai yr awdurdod wladol 
eu gyru ymaith. 

Y mae'r ysgrythyr yn son weithiau am allorau 
wedi eu hadeiladu gan y patrïeirch, heb ddarlun 


ALL 


90 


ALL 


io eu ffurf na'u defnydd. Nid oedd yr allor a 
adeiladodd Jacob yn Bethel, amgen y gareg a 
ddefnyddiodd yn obenydd. Gideon a aberthodd 
ar gareg ag oedd o flaen ei dy. Nid ydym yn cael 
cyfarwyddiadau dwyfol am wneuthuriad allorau, 
cyn y rhai a ncdodd Duwi Moses ar fynydd 
Sinai. Yn ol gorchymyn Duw yno, yr oedd yr 
allor i fod o bridd, neu o geryg; os o geryg, O 
gerig geirwon, heb eu naddu, ac heb risiau i 
esgyn ar hyd-ddynt. _ Yr oedd yr allor yr hon a 
orchymynodd Moses i Josuah ei hadeiladu ar 
fynydd Ebal, o geryg geirwon; a thebyg fod y 
y rhai a adeiladwyd gan Samuel. Saul, a Dafydd, 
ar ol hyny, o'r un defnydd. _ Yr oedd yr allor yr 
hon a adeiladodd Solomon yn y deml o bres, 
wedi ei llenwi, fel y tybir, o geryg geirwon. Yr 
oedd yn ugain cufydd o hyd, yn ugain o led, ac 
yn ddeg o uchder. O geryg geirwon yr oedd yr 
allor a adeiladodd Zorobabel, a'r Iuddewon eraill 
a ddychwelasant o Babilon, yn Jerusalem: ac 
nid ydoedd yr hon a ail-adeiladwyd gan y Mac- 
cabeaid yn amgenach. Dywed Josephus, fod yr 
oll ag oedd yn y deml, yn ei amser ef, o geryg 
geirwon, yn bymtheg cufydd o uchder, yn 
ddeugain cufydd o hyd, ac yr un faint o led. 

Dwy allor oedd mewn arferiad dan gyfraith 
Moses; allor yr arogl-darth, ac allor y poeth- 
offrwm, Ex. xxxvii. 25—28, a'r xxxviii. 1—7. 
Allor yr arogl-darth oedd fwrdd o goed siftim, 
wedi ei wisgo âg aur, yn nghylch 22 o fodfeddi 
ei hyd a'i led, a 44 o uchder. Yr oedd ei chwr 
uchaf wedi ei amgylchu âg ymyl-waith, neu 
goron aur, a phedwar corn iddi ar ei phedair 
congl. Yr oedd iddi ddwy fodrwy dan y goron, ar 
ei hystlys, a throsolion i'w dwyn, y cwbl o aur. 
Allor y poeth-offrwm, yr hon a wnaeth Moses, 
oedd fath o gofír, o goed sittiîm, dair llath bob 
ffordd, ac yn bum troedfedd a haner ei huchder; 
yn bedair onglog. Yr oedd wedi ei gwi-go a 
phres; ac yr oedd iddi bedwar corn, un ynmhob 

. gongl, o'r un defnyddiau, Ex. xxvii. 1, 2. xxxviii. 
1,2. Yr oedd allor y poeth-offrwm yn sefyll 


oddi allan yn v cyntedd, ychydig oddiwrth yr 


ochr ddwyreiniol i'r babell, neu y deml, lle yr 
offrymid yr aberthau boreuol a hwyrol, &e. Ond 
allor yr arogl-darth oedd yn y cysegr santaidd, 
gyferbyn a'r drugareddfa, tu allan i'r wahanlen, 
ond yn nes ati na bwrdd y bara gosod a'r can- 
hwyllbren, ac yn y canol rhwng y ddau. Ar 
hon yr oedd yr offeiriaid ìi arogl-darthu arogl- 
darth llysieuog bob bore a hwyr, pan gyneuent 
y lampau; yr oedd yr archoffeiriad ì wneuthur 
cymod arni unwaith yn y flwyddyn, trwy 
daenellu ar ei chyrn waed y pech-aberth. Exod. 
xxx. Lef. xvi. 18, 20, 30. a xxiii. 27. Heb. i. a. 
Luc.i.5—11. (Gwel Brown's Dict. a Geiriadur 
Charles.) Yr oedd allor y poeth-offrwm yn 
gysgod o Grist yn eì gyflwr o ddarostyngiad, ac 
allor yr arogl-darth yn gysgod o hono yn ei 
gyflwr o ddyrchafiad yn y nefoedd: yr oedd un 
yn portreadu ei aberth, a'r llall ei eiriolaeth. At 
allor y poeth-offrwm y mae'r apostol yn cyfeirio 
pan yn dywedyd, ““Y mae genym ni allor, or 
hon nid oes awdurdod i'r rhai sydd yn gwasan- 
aethu y tabarnacli fwyta,” Heb. xiii. 10. Y mae 
hyn yn amlwg pan ystyriom nad oedd ymborth 
incb ar allor yr arogl-darth. Arogl-darth, a 
gwaed wedi eì daenellu, yn unig, oedd ar hono, 


Exod. xxx. 9. _ Yr oedd allor y poeth offrwm yn 
gysgod neillduol o Grist... Ymddengys hyn pan 
ystyriom, yn 

l. Nad oedd ond un allor y poeth-offerwm. Nid 
oes ond un Cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y 
dyn CristIesu, ì Tim.ii. 5. Un aberth iawnol 
sydd. 

2. Fod allor y poeth-offrwm yn cynal yr 
aberth a roddid arni, i gael ei losgi a thân. 
Cynhaliodd natur ddwyfol Crist eî natur ddynol 
dan y dyoddefiadau yr aeth efe danynt, er ein 
mwyn ni. Pena buasai ond dyn yn unig, nid 
allasai ymgynal, ond buasai yn suddo danynt; 
canys yr oedd ei ddyoddefiadau yn gyfryw nad 
allasai un creadur yn unig, eu dwyn. Yr oedd- 
yntyn amrywiol a mawrion. Dyoddefodd yn 
ei gorff, ac yn ei enaid; yn ei enw, ac yn eì 
amgylchiadau. Mewn gair, dyoddefodd yn mhob 
modd ag yr oedd yn alluedig iddo ddyoddef. 
Dyoddefodd oddiwrth gyfeillion a_ gelynion; 
oddiwrth ddynion a diafliaid; ie, oddiwrth ei 
Dad ei hun. Rhaid fod rhywbeth mwy yn 
nyoddefiadau Crist nag eiddo'r merthyron, 
neu ei fod ef yn wanach na hwynt o danynt. Y 
mae meddwl yr olaf yn annheilwng o Grist; y 
blaenaf gan hyny raid fod y ffaith. 

3. Fod yr allor yn santeiddio y rhodd, neu yr 
aberth a ofífrymid arni, Math. xxiii. 19. Yr oedd 
Duwdod Crist yn gosod anfeidrol werth ar, a 
rhinwedd ym, yr hyn oll a ddyoddefodd drosom, 
er boddloni cyfiawnder, ac anrhydedd y llywodr- 
aeth ddwyfol. Nid mesur ei ddioddefiadau, ond 
urddasolrwydd ei berson, oedd yn gosod gwerth 
ar yr hyn oll a wnaeth ac a ddyoddefodd drosom 
er boddloni Duw. Dylid cyfrif teilyngdod yr 
aberth wrth urddasolrwydd person Crist, ac nid 
wrth fesur ei ddyoddefiadau. 

4. Yr oedd i allor y poeth-offrwm, ac i allor yr 
arogl-darth bedwar corn, yn wynebu pedwar 
cwr y byd. Dyben y cyrn hyn oedd i rwymo 
yr aberth wrthynt ar yr allor, Sakm cviii. 29. 
Atynt y byddai drwg-weithredwyr yn ffoi am 
noddfa, I Bren. i. 50. Onid allasent fod yn 


arwyddo holl ddigonolrwydd Crist, fel amddiff- 


ynfa rhag y llid a fydd; a bod rhyddid a chroes- 
aw i holl drigolion pedwar cwr y byd i ífoi ato 
am ddiogelwch, ac y byddai i laweroedd o bob 
parth o'r ddaear, ac o bob iaith a chenedl arni, 
wneuthur hyny ? 

5. Fod gwaed yr aberth a aberthid ar allor y 
poeth-oífvwm, yn cael eì ddwyn i'r cysegr gynt; 
a'i daenellu yno, ar allor yr arogl-darth ger bron 
yr Arglwydd, Gallasai hyn arwyddo, fod eiriol- 
aeth Orist yn y nef, wedi ei seilio ar ei ufudd-dod 
a'i ddyoddefaint ar y ddaear, ac yn derbyn ei 
holl rinwedd a'i heffeithioldeb oddiwrthynt, Heb. 
ix. ll, 12. Ioan iii. l, 2... Nid anamlder a bych- 
ander pechodau dynion, yw dadÌì Crist wrth eiriol 
BYN yn y nef; ond arddigonedd ei aberth ei 

un. 

6. Yr oedd allor y poeth-oífrwm nid yn unig 
yn rhoddi diogelwch i'r euog, ond hefyd yn cyu- 
ysgaeddu y rhai a wasanaethent y tabernacl ag 
ymborth. Heb. xiii. 10. Yr oedd dynion yn cael 
nid yn unig amddiffynfa dan ei chysgod, ond 
hefyd wledd oddiarni; yr oedd ganddynt hawl i 
fwyta o'r aberthau a offrymid ani. Yr un modd 
cynhysgaeddir y rhai sydd yn credu yn Nghrist, 


AME 


ol 


AMH 


nid yn unig â diogelwch dan ei gysgod ef, ond 
hefyd, âg ymborth a chynhaliaeth i'w heneidiau, 
o'i gyflawnder ef. Bara'r bywyd ydyw; a'i 
gnawd ef sydd fwyd yn wir, a'i waed ef sydd 
ddiod yn wir. Y mae gan gredinwyr, gan hyny, 
allor, o'r hon y mae yn gyfreithloniddynt fwyta, 
yn gystal a than gysgod yr hon y maent yn 
ddiogel. Yn mherthynas i'r ddefod o fwyta o'r 
allor, y mae y pethau canlynol yn teilyngu sylw 
yn mhellach; yn 

I. Fod rhai aberthau o'r rhai nad oedd yn 
gyfreithlon i neb fwyta; sef y poeth-offrymau, 
a'r aberthau hyny a aberthid o'r tu allan i'r 
gwersyll, Lef. vi. 30, viii. 17, xvi. 27,aiv. 11,12. 
Duw oedd yn cael y rhai hyn yn hollol. 

2. Fod rhai abrrthau, o'r rhai nad oedd yn 
gyfreithlon i neb fwyta ond yr offeiriaid yn unig; 
sef y pech-aberthau; a'r aberthau dros gamwedd, 
Lef, vi. 27, x. 17. Gallasai hyn arwyddo y cym- 
undeb sy rhwng Crist â'r Tad yn ífrwythau ei 
aberth ef. Arnynt y maent yn cyd-wledda ac yn 
cyd-fwynhau. 

3. Fod hawl gan y bobl, yn gystal a'r offeir- 
iaid,i fwyta o'r aberthau hedd, yn nghyd a'r 
bwyd offrwm cysylltiedig a hwynt. Gallasai 
hyn arwyddo y cymundeb sydd rhwng y saint 
â'r Tad a'r Mab, yn aberth Crist. 

Gellir sylwi yn mhellach, fod rhai, yn hollol 
anmhriodol, yn galw bwrdd y bara-gosod yn 
allor. Y mae y pabyddion, a rhai protestaniaid 
gweinion ag sydd heb ymadael yn hollol â 
gweddillion pabyddiaeth, yn galw bwrdd y 
cymun yn allor. Bwrdd yr Arglwydd y geilw'r 
Beibl ef, 1 Cor. x. 21. Os gelwir ef yn allor, 
byddis dan yr angenrheidrwydd o addef fod yr 
hyn sydd arno yn aberth, a'r hwn sydd yn gweini 
yn offeiriad; canys y mae allor bob amser yn 
rhagolygu y ddau. Iê, wrth alw bwrdd yr 
Arglwydd yn a//o7, yr ydys yn dyfod dan angen- 
rheidrwydd, i'r dyben o fod yn gyson, o ganiatau 
fod y bwrdd yn fwy na'r hyn sydd arno; canys 
y mae yr allor yn fwy na'r aherth, ac yn sant- 
eiddio y rhodd! Math. xxiii. 18, 19. 

ALLWEDD, (gwedd) offeryn i gloi ac i ddad- 
gloi cloiau, &c. _ Yn gysgodol y mae yn arwyddo 
gallu ac awdurdod, Esa. xxii. 22, Dat. iii. 7, a 
xx. l. 

Wrth allweddau teyrnas nefoedd, y meddylir 
awdurdod gweinidogaetholi bregethu yr efeng- 
yl, a gweinyddu ordinhadau a dysgyblaeth ty 
Dduw, Math. xvi. 19. Gwel, Awdurdod yr 
allweddau. 

AMEDIAD, (o amo, caru, a Deus Duw, Cyn- 
ulleidfa o grefyddolion yn yr Eidal a sefydlwyd 
yn 1400, y rhai a alwent eu hunain yn garwyr, 
neu anwyliaid Duw. Gwisgent ddillad llwydion, 
esgidiau coed, gwregys rheffyn, ac av yr un prvd, 
yroedd ganddynt 28 o grefydd-dai. (Ency. Bril.) 

AMEN, (0n) gair Hebreig yn arwyddocau 
gwirionedd, cydsyniad, neu ddymuniad. Pan y 
mae yn rhagilaenu haeriad, arwydda, yn wir, yn 
sicr, neu felly y mae; ond pan y mae yn diweddu 
gweddi, ei arwyddocâd eglur yw, felly y byddo, 
neu, bydded felly. Yn yr amgylchiad blaenaf y 
mae yn Aoniadol, neu yn sicrhau gwirionedd y 
ffaith, ac yn cael ei gyfieithu, yn briodol, gn wir, 
Íoan, iii. 9. Yn yr amgylchiad olaf, y mae yn 
ddeisyfiadol, ac megys yn grynodeb o'r holl ddeis- 


yfiadau a pha rai y mae yn dal cysylltiad, Num. 
v. 24; Dat. xxii. 20. Yn mhlith yr Hebreaid, 
nid oedd y gair cynhwysfawr hwn yn cael ei 
arferyd gan bersonau neillduedig yn unig, ond 
ar rai achlysuron, gan yr holl gynulleidfa, Deut, 
xxvii. 14, 26. Y prif eglwysi hefyd a'i harfer- 
ent mewn addoliad cyhoedd, fel y gellir casglu 
oddiwrth 1 Cor. xiv: 26, a chafodd yr arferiad ei 
pharhau yn mhlith y Cristionogion yn yr oesoedd 
canlynol; aci'r cyfryw bellafoedd yr oedd rhai 
yn myned, fel y dywed Jerom, fod swm unol y 
gynulleidfa yn dywedyd Amen, ar derfyniad pob 
gweddi gyhoeddus, yn ei amser ef, fel trwst 
disgyniad dwfr, neu swn taran... Nid buddiol na 
chanmoladwy yw yrarferiad sydd gan laweroedd 
yn Nghymru yn y dyddiau hyn, o waeddi Amen 
ar ol pob gair ddaw o enau y gweddiwr, neu y 
llefarwr. Wrth wneuthur felly y maent yn an- 
alluogi eu hunain i fedlwl am yr hyn y maent 
yn wrando, ac yn euog o derfysgu meddyliau eu 
cyd-addolwyr, ac o ddyrysu yr hwn a fyddo yn 
enau cyhoedd dros, neu at Dduw. Megys y 
dylem wylied ar ein froed wrth ddyfod i dy 
Dduw, felly hefyd y dylem, yn ddiau, wylied ar 
ein meddyliau, ein tymherau, ein hagweddau, 
a'n geiriau, tra y y byddom yno. Mor ofnadwy 
yw'r lle! Gwneler pob peth yn weddus ac mewn 
trefn ynddo. 

Y mae y gair Amen, fel y mae yn cael ei arfer- 
yd yn nherfyniad gweddiau, yn dysgu y dylem 
weddio a'r deall, mewn ffydd, yn wresog, ac 
mewn gobaith a disgwyliad am gael ein gwrando. 
Buck. 

AMHEUON, (pen,) anmhenderfyniadau'r 
meddwl, yn nghylch un rhyw fater, neu achos a 
fyddo dan ei sylw a'i ystyriaeth. Y mae'r gair 
yn cael ei gymhwyso yn gyffredin, at anmhen- 
derfyniadau yr enaid o barth ei gyflwr ei hun 
ger bron Duw; ond nid ydyw i'w gyfyngu i'r 
rhai hyn yn unig, gan ei fod yn golygu anmhen- 
derfyniadau'r meddwl yn gyffredinol, beth bynag 
fyddo eu gwrthrych. Y mae amheuon yn nghylch 
bodolaeth, trugaredd, geirwiredd, a ífyddlondeb 
Duw; awdurdod ddwyfol yr ysgrythyrau sant- 
aidd; sicrwydd cyflwr o gosp a 2wobr mewn byd 
dawedadwy; ie, bron yn nghylch pob peth yn 
ei dro, yn gystal ag nghylch ein cyflwr ein 
hunain. Y mae amheuaeth yn llai nag angrhed- 
iniaeth, er ei fod yn tueddu ac yn arwain iddo. 
Petrusdod ac anmhenderfyniad y meddwl yn 
nghylch rhyw fater ydyw. Gan fod y meddwl 
yn anmhenderfynol pa ochr i'r ddadl i gymeryd 
ni ellir dywedyd ei fod yn credu, nac yn ang- 
rhedu. Y mae crediniaeth ac angrhediniaeth yn 
rhag-olygu hollol benderfyniad meddwl dros neu 
yn erbyn eu gwrthrych. Nid yw y meddwl yn 
petruso yn ei gylch; ond y mae naill ai yn 
ei ganiatau neu yn ei wrthod. Y mae amheuon 
yn cyfodi naill ai oddiwrth ddiffyg goleuni neu 
ddiffyg ymdrech. Yn yr amgylehiad blaenaf, y 
maent yn esgusodol, ond yn yr olaf yn anesgus- 
odol, a beius. Y maent bob amser yn anghysurus 
ac yn niweidiol, neu fuddiol, yn ol pwysigrwydd 
eu gwrthrych, graddau y goleu cyrhaeddadwy 
arno, a'r effeithiau fyddont yn eu canlyn. Peth 
da yw ameu os bydd sail i hyny; ond peth drwg 
yw amheu heb yr un sail, a gwaeth pan y mae 
genym sylfaen ddigonol i'r gwrthwyneb. Dywed 


AMM 


9 AMS 


Nr. Buck, ““Tra y mae rhai yn cael eu blino yn 


feunyddiol gan amheuon ac ofnau, y mae ereill 
yn dywedyd nad ydynt yn amheu byth; ie, yn 
tybied hyny yn bechod ; mor dueddol yw dynion 
i fyned i bellafoedd, megys pe na fyddai canol- 
fan rhwng llawn sicrwydd gwastadol ac amheu- 
aeth parhaus. Y mae y gwir Gristion, efallai, 
yn cerdded y ffordd ganol rhwng y ddau. Nid 
ydyw o hyd yn amheu, nac o hyd yn byw mewn 
llawn sicrwydd. Y mae yn gyfreithlon weithiau 
iambeu. ““Pechod, ebe un, ydyw i gredadyn 
fyw, fel ag na byddo ei dystiolaeth yn eglur, ond 
nid yw yn bechod iddo fod mor onest ac an- 
mhleidiol ag i amheu, pan mewn gwirionedd nad 
yw ei dystiolaeth yn eglur.” Bydded i'r Crist- 
ion isel ofni pellafoedd, pa fodd bynag. Y mae 
tuedd mewn gweddi, ymddiddan â Christionog- 
ion profiadol, darllen yr addewidion, ac ystyr- 
iaeth o'r daioni dwyfol, i symud ymaith amheuon 
diangenrhaid. Gwel Ofn. 

AMODAU, ()od,) telerau cytundeb. Y 
mae y gair amod weithiau yn arwyddo cyf- 
amod, neu gytundeb yn ei holl ranau; brydiau 
ereill y mae yn arwyddo yr hyn a ofynir oddi- 
wrth y deiliaid, er caffael meddiant o'r budd 
addawedig ynddo; neu, mewn geiriau eraill, yr 
hyn â pha un y mae cyflawniad yr addewid yn 
gysylltiedig. Yn yr ystyr byn y mae y duwinydd- 
ion iachus yn ei arferyd pan y soniant am ffydd 
fel amod iechydwriaeth. Ond gan ei fod yn 
dramgwydd i rai meddyliau gweinion, ac yn 
agored i gael ei gamddefnyddio gan eraill, barna 
y Dr. Doddridge fod yn ddoethach peidio a'i 
arferyd, a dywedyd, “ Yr hwn a gredo a fydd 
cadwedig.” — (Doddridge's Lectures, p. 487.) 
Gwel Cyfamod. 

AMMONIAID, dysgyblion Ammon Saccas, 
o'r ysgol Alexandraidd. (Gwel ysgol. Alezandr- 
aidd.) Yr oedd ei gymeriad mor amheus, fel y 
dadleuir pa un ai Cristion neu bagan ydoedd, 
Mr. Milner a'i geilw yn “bagan Cristionogol,” 


yn tybied fod pob crefydd gyffredin ac athron-- 


awl, Groegaidd a barbaraidd, Iuddewaidd a 
chenedlig, yn y gwaelod, yn cynwys yr un peth. 
'Trwy arallegu a chyfrwys-drafod amryw chwedl- 
au a chyfundraethau, cymerodd arno wneyd i 
fynu gysylltiad o bob plaid a chrefydd ; ac oddi- 
wrth ei lafur, yn cael eì gadw gan ei ddysgybl- 
ion—i'w weled beth o hono yn awr—dysgwyd ei 
ganlynwyr i edrych ar Iuddew, athronydd, 
pagan cyffredin, a Christion, i gyd o'r un gred, 
“ac yn addolwyr yr un Duw, pa un bynag 
ai Jehofah, Jupiter, neu Arglwydd y gelwid 
efo 
Gyda golwg ar ddysgyblaeth foesol, Ammon 
a ganiatai i'r bobl fyw yn ol cyfraith eu gwlad, 
a deddf natur; ond rhoddwyd rheol oruchelach 
i lawr i'r doethion. Yr oeddynt hwy i ddyrch- 
afu yr eneidiau hyny, tarddiad y rhai oedd nef- 
«laidd a dwyfol, trwy ymdrechiadau uch-hedeg- 
og, myfyrdodau santaidd, uwchlaw pethau 
daearol. Gorchymynid iddynt hwy deneuhau 
y corff trymaidd, yr hwn sydd yn atal rhyddid 
r ysbryd anfarwol trwy newyn, syched, &c., 
modd y byddai iddynt, fel hyn, yn y bywyd 
hwn fwynhau cymundeb â'r Bod Goruchaf, a 
dyrchafu, wedi marw, yn fywiog ac ysgafn at y 
Tad cyffredin i fyw yn ei wydd am byth.— 


Milner's Ch. Hist., vol. 1, p. 262... Mosheun $ 
E. H., vol. pp. V9-4. 

AMSDORFFIAID, canlynwyr Nicholas 
Amsdorff, duwinydd Lutheraidd yn yr 16eg 
ganrif. n nechreuad y diwygiad ymunodd â 
Luther, aeth gydag ef i eisteddfod Worms, ac 
yr oedd gyda'r diwygiwr hwnw pan y cymer- 
wyd ef trwy orchymyn etholydd Saxony, ac y 
dygwyd efi Mageburg. — Ysgrifenodd ar amryw 
destunau duwinyddol; ond rhai a'i cam ddar- 
luniant ef fel Antinomian, yn unig herwydd 
iddo ymdrechu o blaid cyfiawnhad trwy ffydd 
yn unig. Dywedir ei fod yn ystyried gweith- 
redoedd da, nid yn unig yn ddifudd, ond hefyd 
yn rhwystri iechydwriaeth; ond tebyg mai ei 
feddwl oedd eu bod felly os ymorphwysid 
arnynt yn lle ar Grist am iechydwriaeth. Cafodd 
eì wrthwynebu yn selog gan Geo. Major, yr 
bwn, pa fodd bynag, yn canfod o'r diwedd fod 
y ddadl yn fwy yn mghylch geiriau nag yn 
ngbylch athrawiaeth, a'i rhoddodd i fyny mewn 
modd doeth.—JM/elchior, Adam, Mosheim's E. H. 
vol. 4, pp. 928:9. 

AMSER, (ser,) parhad terfynol, yn cael ei 
fesur gan symudiad y bodau wybrenol, yn benaf 
yr haul. Y gwrthwyneb yw i dragywyddoldeb, 
yr hwn fydd barhad annherfynol. 

Dosparthir amser i dri dosparth: yr hyn a 


' aeth heibio—yr hyn sydd—a'r hyn sydd eto i 


ddyfod. Am yr hyn aaeth heibio o amser, y 
mae hwnw wedi darfod, fel na chawn ail afael 
arno byth i'w ddefnyddio yn well. Am yr hyn 
sydd, y mae mor fyr ac yn myned heibio mor 
gyflym fel mai prin y gellir dywedyd fod dim 
o hono yn ein meddiant. Am yr hyn sydd eto i 
ddyfod, y mae hwnw mor ansicr, fel nas gwydd- 
om pwy fydd yn ei fwynhau. 

Y mae amser, yn l. Yn fyr. Nid yw holl 
amser, neu amser y byd o'i ddechreu i'w ddi- 
wedd, wrth ei gymharu â thragywyddoldeb, 
ddim cymaint a diferyn o ddwfr at y cefnfor, 
neu y manyn lleiaf at holl eangder y ffurfafen. 
Y mae rhyw gymhariaeth rhwng y blaenaf, ond 
nid oes un gymhariaeth rhwng yr olaf. Os 
ydyw holl amser mor fyr, beth a raid fod parhad 
hwyaf einioes dyn ar y ddaear? Pan y gosodir 
yspaid hwyaf einioes dyn yn awr gyferbyn a 
pharhad einioes y cynddiluwiaid, nid yw yn 
ymddangos ond byr; ond os gosodir ar gyfer 
parhad diderfyn, y mae yn diflanu, ac yr ydym 
yn colli ein golwg arni—y mae yn myned yn 
ddim! _ Cymharir einioes dyn yn y gair 
santaidd i ddyrnfedd, chwedl, llongau buain, 
rhedegwr, eryr yn ehedeg at eì ymborth, ac i 
darth yn codi ac yn ebrwydd yn diflanu. 2. Yn 
ansicr, Gwyddom ei fod yn fyr, ond nis gwydd- 
om pa mor fyred ydyw. Wrth roddi un anadl- 
iad allan nis gwyddom a gawn ei dynu i mewn 
ai peidio. Mor ansicr yw bywyd dyn! Duw, 
ebe un, haelioni yr hwn sydd annherfynol, sydd 
dra chynil yn y cyfraniad o amser. Y mae yn 
ei roddi, nid wrth flynyddoedd, misoedd, dydd- 
iau, oriau, na munydau, ond wrth fomentau, ac 
y mae yn galw y gyntaf yn ol cyn rhoddi yr ail, 
ac yn cadw y drydedd yn ei law eihun, heb 
roddi un sicrwydd i ni, a gawn ei mwynhau neu 
beidio. 3. Yn gyfnewidiol. Ei amrywiol ddos- 
parthiadau ydynt yn canlyn eu gilydd mewn ol- 


AMY 


99 


AMY 


yniad gwastadol. Y mae munydau yn dyfod 
yn lle momentau; oriau ynlle mynudau; dydd 
iau yn lle oriau; wythnosau yn lle dyddiau; 
misoedd yn lle wythnosau; a blynyddoedd yn 
lle misoedd; a'r naill flwyddyn yn lle y llall 
mewn olyniad gwastadol. 4. Yn anadferadwy. 
Odfa wedi ei cholli, ni ellir ei hadferyd. Wedi 
i un golli ei feddianau, iechyd, &c., y mae 
gobaith iddo gael adferiad o honynt; ond wedi i 
amser ddarfod, nid oes un gobaith am adferiad o 
hono byth. 5. Yn annhraethol werthfawr. 
Amser yw ein hodfa i ymbarotoi erbyn barn a 
.thragywyddoldeb. Dydd gras ac iechydwriaeth 
yw amser. Ynddo y mae yn obeithiol i'r euog gael 
ei gyfiawnhau, i'r aflan gael ei olchi, i'r noeth 
gael ei wisgo, ac i'r tlawd gael ei gyfoethogi. 
Y mae ein cysur yn angau, a'n dedwyddwch am 
dragywyddoldeb, yn ymddibynu i raddau mawr 
ar y modd y byddom yn defnyddio amser. Heb 
amser ni byddai un drugaredd arall o un gwerth 
na chaffaeliad i ni, gan nad allem ei defnyddio 
na'i mwynhau. Pan y mae yn darfod, y mae 
llawer yn dechreu ystyried ei werth, Y mae 
pob rhan o amser yn werthfawr, yn neillduol y 
rhanau hyny ag sydd wedi eu nei!lduo at achos 
Duw ac enaid, megys y Sabbath, ac oriau 
gweddi ddirgelaidd, teuluaidd, a chyhoeddus, ar 
hyd yr wythnos. Y camddefnydd o'r rhai hyn, 
a fydd yn un o'r pethau penaf a fydd yn poen- 
ydio meddyliau coll-ddynion yn uffern. 

Yr ydym yn colli amser, pan yn peidio a'i 
ddefnyddio i ryw ddyben da; neu pan yn es- 
geuluso neu yn cam-ddefnyddio ei odfaon er 
meddianu pethau gwerthfawr corff ac enaid. 
Dylem ymdrechu i'w brynu, trwy ddyblu ein 
diwydrwydd i iawn-ddefnyddio yr adeg mewn 
llaw, er mwyn adenill yr odfaon a gollwyd. Yr 
ydym yn ei wastraffu trwy gwsg anghymedrol, 
segurdod, ymddiddanion ac ymweliadau gweig- 
ion a difudd, a phob gweithred na fyddo yn tu- 
eddu i ogoniant Duw, ein lles ein hunain, neu 
eraill. (Gwel Skower on Tîme and JFternity; 
Fo» on Tŵme; Edward's Poethumous Sermons; 
JHale's Contemplations, p. 211 ; Hervey's Medi- 
jabions; Moung's Night Thoughts; Blair's 
Grave.) 

AMWYSDRA, (mwys,) ymadrodd tywyll gall- 
og o ddau feddwl. Dywedyd un peth a meddwl 
peth arall. 

AMYNEDD, (myn,) dyoddefgarwch, Amyn- 
edd yw y dymher rasol trwy yr hon y mae y 
Cristion yn dyoddef drygau mewn modd tawel, 
llonydd, a dirwgnach. Ysbryd addfwyn a llo- 
nydd, yr hwn sydd gerbron Duw yn werthfawr 
ydyw, l Pedriii. 4. Un o ffrwythau'r ysbryd 
ydyw, Gal. v. 22. Y mae y gair Heb. py 
(o'r hwn, efallai, y mae y gair Saes. dumb yn 
deilliaw,) yn arwyddo tewi, bod yn fud neu yn 
ddistaw; a'r Groeg vropevg yn arwyddo aros 
dan. Aros yn fud a thewi dan groesau a gofid- 
iau ywamynedd. Nid ydyw yn gynhwysedig o an- 
nheimladrwydd ac anystyriaeth dan groesau, 


gofidiau, blinderau, dirmyg a gwaradydd; oblegid 


y mae yn golygu teimlad a dyoddefgarwch, Y 
mae Duw am i ni deimlo y pethau anhyfryd 
sydd yn ein cyfarfod ; ond ni chawn rwgnach ac 
anfoddloni danynt, Heb deimlo ni allwn ddy- 
oddef mwy na phren neu gareg; ac heb ystyr- 


ied, ni allwn gael lles oddiwrth y pethau sydd 
yn ein cyfarfod, nac iawn ymddwyn yn eu 
gwyneb. Y mae y dyn gwir amyneddgar yn 
deimladwy o'i boen, ac yn ystyriol o'i oiid; eto 
y mae yn dawel ac yn dayoddefgar dano, ac yn 
dysgwyl yn llwybr moddion cyfreithlon, wared- 
igaeth oddiwrtho yn amser Duw. Gydag 
Aaron y mae yn tewi; gyda Dafydd yn fud heb 
agoryd ei enau; gydag Eli, yn dywedyd, “ Yr 
Arglwydd yw efe, gwnaed a fyddo da yn ei 
olwg;” achyda Job, yn ei fendithio, gan ddy- 
wedyd, ““ Yr Arglwydd a roddodd, a'r Arglwydd 
a ddygodd ymaith; bendigedig fyddo enw yr 
Arglwydd.” 

Y mae amynedd yn hanfodol i'r cymeriad 
Cristionogol. _ Yn gystal y gallem ddychymygu 
dyn heb enaid, a Christion heb amynedd. Gall 
Cristion fod heb ddawn canu, gweddio, av ym- 
adroddi, heb lawn sicrwydd gobaith, ac heb or- 
foledd a llawenydd yriechydwriaeth ; ond ni all 
neb fod yn Gristion didwyll a chyflawn heb 
amynedd, Iagoi. 4. Beth yw Cristion? Onid 
dyn a Christ wedi ei ffurfio ynddo, wedi gwisgo 
Crist, ac yn ei ganlyn, gan ymdrechu ymdebyg- 
oli iddo yn mhob peth? Os chwenychwn wybod 
pa fath un yw y gwir Gristion, ystyriwn pa fath 
un oedd Crist ei hun. Yn mhlith pethau eraill 

r ydym yn cael mai un amyneddgar oedd 
Crist, Esay lii. 7; 1 Pedr ii. 21—23. Edrych- 
wn arno yn marw; yr oedd pob peth yn cydgy- 
farfod i wneyd y cyffroad yn fawr; yr oedd 
natur y bai, gwaeledd y cyflawnydd, uniondeb 
yr achos, a mawredd y dyoddefydd, yn galw am 
ddial. Yr oedd y creaduriaid yn ymddangos 
yn awyddus i wneuthur hyny. Yr haul yn 
tywyllu, y creigiau yn hollti, y ddaear yn crynu, 
a Pedr yn tynu ei gleddyf. Caniataodd Iesu 
iddynt ddangos eu cydymdeimlad; ond rhag 
i'w dad ddial, gweddiodd, “* Maddeu iddynt, 
canys ni wyddant pa beth y maent yn ei 
wneuthur.” Y mae pob Cristion, i raddau mwy 
neu lai, yn debygii Grist; ac er nad oes un o 
honynt yn ogyfuwch ag ef mewn un gras narhin- 
wedd ; ac er nad ydynt oll mor debyg iddo a'u 
gilydd, ond bod y naill yn rhagori ar y llall, eto, 
maent oll yn dwyn rhyw radd o debygolrwydd 
iddo, a hyny yn mhob peth. Y mae y Cristion, 
tra yn y fuchedd hon, yn agored i ddyoddef yr 
un pethau anhyfryd ag y mae dynion yn gy- 
ífredin yn agored iddynt, megys tlodi, gwarth, 
dirmyg, siomedigaeth, cystudd, ac angau. Yn 
ychwanegol at y rhai hyn, y mae yn aml yn cael 
ei alw i ddyoddef o herwydd ei berthynas â 
Christ a'i achos. Y mae amynedd yn anhep- 
gorol angenrheidiol iddo er ei addasu i ddyoddef 
fel dyn ac fel Cristion. Hebddo ni bydd iddo 
na meddianu ei enaid ei hun na gogoneddu ei 
Dduw. Ond nidi'w alluogi i ddyoddef yn unig y 
mae amynedd yn angenrheidiol. Y mae yn ang- 
enrheidiol hefyd i'w addasu i wneuthur ewyllys 
Duw—i redeg yr yrfa a osodwyd o'i flaen—ac i 
ddysgwylam gyflawniad o'r addewid, Heb. x. 
96, a xii. 1. Hebddo bydd brys anghymedrol 
arno am fwynhau y wobr ; a bydd hyny yn peri 
iddo flino a diffygio gyda'i waith. 

Y mae amynedd yn angenrheidiol o herwydd 
cymeriad Duw a'i orchymyn, Rhuf. xv. 9, a xli. 
12, Luc xxi. 12; esiampl Crist a'r duwiolion, 


AMY 


94 


AMY 


mr 


Esay liii. 7, Heb. xi. xii. 1—3, yn nghyd a'n 
sefyllfa bresenol yn y byd, Feb. x. 35. Y mae 
ystyriaeth o'i ddefnyddioldeb, ac o'r mawr niwaid 
sydd yn gysylltiedig a'r dymher wrthwynebol, 
yn anogaethau cryfion i ni i'w geisio, ac i gyn- 
hyddu ynddo. Heb amynedd dan wawd, erlid- 
igaethau, cystuddiau, &c., byddwn mewn perygl, 
naill ai o anfoddloni a grwgnach, neu ymollwng 
a chamymddwyn. Hebddo nis gallwn feddianu 
ein hunain, Luc xx. 19. Nid yw dyn, heb 
amynedd yn meddianu ei synwyrau na'i aelodau. 
Nid oes ganddo lywodraeth arno ei hun. O 
ddiffyg amynedd y llefarodd gwraig Job fel un 
o'r ynfydion, ac yr ymddigiodd Jonah hyd angau. 
Os na chawn feddianu pethau eraill, da i ni allu 
meddianu ein hun. _ Da iawn a fyddai i ni gadw 
yn ein cof yn wastadol ein bod tan olygiad a 
llywyddiad y Duw unig ddoeth, nad yw ein 
hamser ond byr—ein bod yn dyoddef llai na'n 
haeddiant, a llawer llai nag a ddyoddefodd eraill 
ag oedd yn well, ac yn fwy teilwng na ni—bod 
nerth yn ol y dydd wedi ei addaw—ac y terfyna 
ein holl ofidiau, os plant Duw ydym, mewn 
gwynfyd tragywyddol. Byddai ystyriaeth ddif- 
yifol a chrediniol o'r pethau hyn, yn foddion, tan 
fendith Duw, i'n gwneuthur yn dawel, boddlawn, 
ac amyneddgar yn y tywydd garwaf, a than y 
croesau trymaf. 

AMYNEDD DUW, y perffeithder hwnw trwy*» 
ba un y mae yn cydymddwyn â dynion yn ngwy- 
neb eu beiau, yn eu dyoddef heb eu cospi am eu 
pechodau, ac yn caniatau iddynt gyfle ac an- 
nogaethau i edifarkau o'u plegyd, gan ddysgwyl 
wrthynt am hyny. Dellweddiad daioni Duw, 
neu gangen o hono, yw amynedd, yn golygu, ac 
yn cael ei gyfyngu o ran ei weithrediad, yn unio 
i greaduriaid euog mewn sefyllfa o brawf. Y 
mae Duw yn dda i'r angylion a'r seintiau yn y 
nefoedd, ond ni ellir dywedyd ei fod yn hir- 
ymharous tuag atynt, yn disgwyl wrthynt, ac yn 
eu dyoddef. Dynion anmherffaith a phechadurus 
ar y ddaear yn unig yw gwrthrychau ei amyn- 
edd. Bod amynedd yn berffeithder dwyfol a 
ymddengys, os ystyriwn, nad oedd Duw dan 
rwymau natur i arbed dynolryw mwy na'r angel 
ion syrthiedig am funyd; nad oes arno angen 
eu gwasanaeth, er ei fod yn ei ddefnyddio; bod 
eu holl ymddygiadau a'u gweithredoedd yn 
berffaith adnabyddus iddo; nad yw byth heb 
fodd, cyfle, ac anogaethau digonol i'w dinystrio. 
Y mae amynedd Duw yn cynwys ei lywodraeth 
arno ei hun, ac yn ogoniant neillduol iddo Y 
mae yn amlygiad mwy o'i allu nag a_ welir yn 
ngweithredoedd y greadigaeth a rhagluniaeth. 
Yn y rhai hyn y mae yn dangos ei allu ar y 
creadur; ond y mae ei amynedd yn ddangosiad 
o'i allu arno eihun. Gwell yw'r diogi ddigofaint 
na'r cadarn; a'r neb a reolo ei ysbryd ei hun 
na'r hwn a enillo ddinas,” Diar. xvi. 32. Her- 
wydd paham y dywedodd Moses wrth yr Avgl- 
wydd, wrth eiriol dros Israel, “Yr awr hon, 
gan hyny, mawrhaer, atolwg, nerth yr Arglwydd, 
. fel y llefaraist, gan ddywedyd, yr Arglwydd 
sydd hwyrfrydig i ddig, ac aml o drugaredd, 
yn maddeu anwiredd a chamwedd,”  &c., Num, 
xiv. 17, 18... Rhaid wrth nerth mawr i raì drwg 
iawn. 

Y mae gweithrediad amynedd Duw yn gorph- 


wys ar aberth Crist. Megys nad allasai Duw 
faddeu i'r edifeiriol heb iawn, felly nid all oedi 
cospi yr anedifeiriol ond ar gyfrif iawn. Yr oedd 
hyn yn cael ei arddangos yn lladdiad yr anifeil. 
iaid yn aberthau gan Adda wedi iddo bechu, ac 
yn ngwaith Dnw yn arogli arogl peraidd ar 
aberth Noah, ac yn addaw, mewn canlyniad, 
beidio a dinystrio y byd mwyach â diluw, Gen. 
iii, 21, a viil, 20—22. _ Oni buasai i Grist neidio 
i'r adwy, buasai cyfiawnder yn rhuthro ar y dyn 
yn ei waith yn estyn ei law at y ffrwyth gwa: 
harddedig, ac felly ni chawsai amynedd na 
thrugaredd le na chyfle idd ei ymgeleddu. Gan 
iddo ef ddyoddef cosbedigaeth pechod, nid y'r 
gwirionedd na chyfiawnder yn dyfod tan un 
gwarth na chwmwl, trwy fod troseddwyr yn cael 
oed-ddienyddiad. hirfaith. Er fod Duw wedi 
sicrhau yn ei air y byddai iddo gospi pechod, 
eto, ni phenderfynodd yr amser y byddai iddo 
wneuthur hyny; o ba herwydd, ni ddylem 
ddychymygu nad yw yn eirwir, am ei fod yn 
oedi cospi troseddwyr anedifeiriol mwy na'i fod 
yn anffyddlawn i'w eiriau am ei fod yn oedi, yn 
ein golwg ni, i gyflawni ei addewidion. Yn ei 
amser ei hun ein Duw ni a ddaw i ddial, canys 
sicr iawn yw ei dystiolaethau. Nid yw cyfiawn- 
der Duw, ychwaith, yn cael un cam trwy weith- 
rediad amynedd tuag at yr anedifeiriol, gan iddo 
gael ei anrhydeddu gan Grist, a chan y bydd yn 
fwy disglaer yn cospi y troseddwr wedi iddo gael 
ei hir oddef, ac iddo ddiystyru hirymaros Duw, 
nag y buasai yn rhuthro arno, yn uniongyrchol 
yn y weithred bechadurus gyntaf. 

Ymddengys amynedd Duw, os ystyriwn y 
modd y mae dynolryw yn ymddwyn tuag at 
Dduw, a'r modd y mae Duw yn ymddwyn tuag 
atynt hwy. Y mae yn amlwg mai ei garu, ei 
barchu, ac ufuddhau iddo a ddylent; ond yn y 
gwrthwyneb yn hollol y maent yn gwneuthur, 
Yn lle ei garu, y maent yn ei gasau; yn lle eî 
barchu, y maent yn ei ddiystyru; ac yn lle 
ufuddhau iddo, y maent yn gwrthryfela yn ei 
erbyn. Drylliwn ei rwymau, a thaflwn ei reffyn- 
au oddiwrthym, ac ni fynwn ni hwn i deyrnasu 
arnom, yw Iaith gyson a chyifredinol eu hym- 
ddygiadau, os nad iaith eu tafodau hefyd. Y 
mae eu pechodau yn fawrion ac aml, ie, yn an- 
edifeiriol. Pwy a ddeall ddrygedd ac amledd ei 
gamweddau? Pwy arif ei bechodau yn erbyn 
Duw mewn diwrnod? Pa faint llai mewn 
blwyddyn? a pha faint llai na hyny mewn 60 neu 
8S0oflynyddau? Pwy all ddychymygu pa faint o 
anudoniaeth, o gabledd, o odineb, meddwdod, 
llofruddiaeth, &c., sydd yn cael eu cyflawni 
mewn un ddinas boblog yn nghorffun flwyddyn? 
Pa faint mwy na hyny sydd yn cael eu cyflawni 
yn y byd yn yr un yspaid? Nid oes genym ni 
un dychymyg am y mater, Ond y mae y cwbl 
yn noeth ac yn agored yn ngolwg yr Arglwydd. 
Y mae y cwbl yn cael ei gyflawni yn ei wydd, 
ac yntau yn eì gasau a chasineb anfeidrol; eto, 
y mae yn goddef dynion, flynyddau lawer heb 
ddial arnynt, er y byddai yn hawdd iddo wneuthur 
hyny, a'i fod yn cael anogaethau'i'w wneuthur 
o hyd, ie, y mae yn eu llwytho a rhoddion a 
thrugareddau gwerthfawr ac annifeiriol. Pan y 
mae yn dial y mae yn rhybuddio cyn taro. Ŷ 
mae rhan fawr o'r Beibl yn cael ei wneud i fynu 


AMY 


E—— 


o rybuddion. Nid ydym yn darllen ynddo am 
un farn nodedig a ddisgynodd erioed heb gael ei 
rhaefynegu yn mlaen llaw. Rhagfynegwyd am 
y dylif gan Noah; am y newyn yn yr Aifft, gan 
Joseph; y daeargryn yn nyddiau Uziah, gan 
Amos; am gaethgludiad y deg llwyth, gan 
Hosea; am ddinystr Jerusalem, a gwasgariad yr 
Iuddewon, gan Grist ei hun. Ie, nid un rhybudd 
y mae Duw yn roddi cyn taro. Y mae yn llefaru 
unwaith, ie, ddwywaith, acni ddeall dyn, Job 
xxxiii. 14. Meddwl rhai i'r hen fyd gael wyth 
pregethwr cyfiawnder i'w rybuddio cyn ei daro, 
2 Pedr ii. 5. Enoc y cyntaf, a Noah yr wythfed. 
Nid llai na phump a ddanfonwyd gan Dduw i 
ragfynecu dinystr y deg llwyth; Hosea, Joel, 
Amos, Micah, a Jonah. Bu Hosea 70 o flynydd- 
oedd yn proffwydo, sef yn nyddiau pedwar o 
frenhinoedd Judah, ac un o frenhinoedd Israel, 
Pa sawl rhybudd a gawsom ni, a pha. cyhyd y 
mae Duw wedi bod yn dysgwyl wrthym. Heb- 
law hyny, y mae Duw yn aml yn oedi y farn, er 
na byddo un arwydd o edifeirwch yn ei gwrth- 
rychau. Chwech ngain mlynedd y bu heb ddial 
ar y cyn-ddyliwiaid wedi eu rhybuddio trwy 
Noah, Gen. vi. 5.. Pedwar can mlynedd y bu 
beb ddial ar yr Amoriaid; deugain mlynedd y 
bu heb ddial ar y deg llwyth; a chymaint a hyny 
heb ddinystrio Jerusalem, wedi marwolaeth Crist. 
Y mae dial disymwth wedi disgyn weithiau ar 
rai pechaduriaid rhyfygus, megys ar Nadab ac 
Abihu, Herod, Ananias a Saphira, &c., rhag i 
ddynion feddwl fod Duw wedi llwyr anghofio y 
byd, ac nad yw yn cymeryd un sylw o ymddyg- 
iadau ei drigolion. Pechodd Nadab ac Abihu yn 
rhyfygus yn erbyn yr hen oruchwyliaeth ar ei 
sefydliad cyntaf, ac Ananias a Saphira yr un 
modd yn erbyn yr oruchwyliaeth newydd ar ei 
sefydliad cyntaf, ac yr oedd galwad neillduol am 
amlygiad arbenig o anfoddlonrwydd Duw tuag 
atynt, er mwyn bod yn ddychryn ac yn 
atalfa ar ffordd eraill rhag ymddwyn yn gyffelyb 
rhagllaw. Drachefn, y mae eì arafwch yn myned 
yn nghylch cospi, pan nad all aros yn hwy heb 
dywallt y farn, yn ddangosiad eglur o'i amynedd. 
li ddieithr-waith yw cospi; ac nid oì fodd y 
blina nac y cystuddia efe feibion dynion. Nid 
yw yn hoffi drygu neb o waith ei ddwylaw, er 
fod mawredd eu beiau, a'r angenrheidrwydd o 
bleidio y gyfraith, yn ei rwymo i wneuthur hyny 
ynaml. Gall barnwr fod dan rwymau i gospi 
troseddwr herwydd anrhydedd a diogelwch y 
gyfraith a'r llywodraeth, er y carasai ei arbed, 
pe buasai hyny yn gyson az uniondeb ac â 
diogelwch y deyrnas. Baich yr Arglwydd y 
gelwir ei farnedigaethau. Y mae yn eu tywallt 
megys o'i anfodd, Hos. vi. 4; a xi. 8. Y mae 
megys yn galw ei drwydded yn ol, wedi iddo ei 
harwyddo, Salm lxxviii. 98. Aeth heibioi Abra- 
ham wrth fyned i ddinystrio Sodom, fel pe na 
buasai arno frys at y gorchwyl. Nid yw yn 
gollwng ei saethau oll ar unwaith, ond megys un 
ac un, Hos. v. 12: Joel. 4. 
“* Hir yr erys Duw cyn taro; 
Llwyr y dial pan y delo” 

Y mae dybenion hirymaros neu amynedd 
Duw tuag at ddynion o ddau ryw; sef, cyffred- 
inol a neillduol, Ezec. xxxiii. 11; 1 Tim. ii. 4; 
Esay xxxxiv. 10; Rhuf. viii. 29, 30. Dybenion 


35 


AMY 


cyffredinol amynedd Duw tuag at ddynion ydynt, 
1. Dangos ei hun yn gymodawl â hwynt, neu yn 
barod i faddeu iddynt, a'u derbyn i'w heddwch 
a'i ffafr ar delerau anrhydeddus, teilwng o hono 
ei hun,2 Cor. v. 19; Exod. xxvii. 4. Oni bai 
hyn, tebyg na buasai oed-ddihenydd i ddyn am 
funyd, un drugaredd yn cael ei hestyn iddo, na 
galwad ychwaith ar ei ol, mwy nag ar ol yr ang- 
elion y rhaini chadwasant eu dechreuad. Mewn 
gair, y mae ymddygiadau Duw tuag at ddynol- 
ryw, yn y bywyd hwn yn dangos eu bod yn 
garcharorion gobeithol, ac yn hollol anghyson 
â chyflwr diobaith. Yn 2. Rhoddi iddynt gyfle 
addas a moddion digonol i edifarhau, ac felly i 
ddyfod i weithredol heddwch ag ef, os na bydd 
y bai yn gorphwys wrth eu drws hwy eu hunaih. 

cyfle yw amser, Dat.ii. 21, a'r moddion yw 
gweinidogaeth rhagluniaeth ac efengyl, Rhuf. ii. 
4; Luc xxiv. 47. Mae y cyfle yn addas, ar 
nioddion yn ddigonol; ac os oes neb yn y mwyn- 
had o honynt yn parhau yn anedifeiriol, y mae y 
bai yn gorwedd yn hollol wrth eu drws hwy eu 
hunain, ac fe fydd Duw yn gyfiawn yn eu cospi, 
Es. v. 1—4; Luc xiii. 6—9. Nid yw tuedd 
edifeiriol yn angenrheidiol er creu rhwymau i 
edifeirwch; pe amgen, ni byddai neb ag sydd 
hebddo i'w beio am beidio edifarhau. Cyfleaddas 
a moddion digonol sydd yn creu rhwymau, er fod 
tuedd yn angenrheidiol er gweithrdol edifar- 
hau. Dyben neillduol amynedd Duw tuag at 
ddynion ydyw iechydwriaeth ei bobl etholedig. 
Er fod y cyfle yn addas, a'r moddion yn ddigonol 
i dywys pawb i edifeirwch pe byddent fel y 
dylent fod; eto y fath yw trueni a llygredd dyn- 
olryw wrth natur, felnad ydynt o honynt eu 
hunain, wedi ateb y dyben ar neb erioed. Nid 
yn y moddion y mae y diífyg, ond yn eu deiliaid. 
Ond, rhag iddynt fod yn hollol ofer gyda golwg 
ar bawb o'r hil ddynol, y mae Duw yn gweled 
bod yn ddai'w cymdeithasu a gweithrediadau 
ei Ysbryd gyda golwg ar rai, fel y maent yn ateb 
y dyben arnynt. Deiliaid y fraint hon yw yr 
etholedigion; ac y mae yn deilwng o'n sylw, fod 
Duw yn hirymarhous wrth eraill, er mwyn cael 
cyíle i'w hachub hwy, yn gystal ag er mwyn y 
pethau a enwyd yn barod. Y mae llawer Abijah 
dduwiol i ddyfod o lwynau Jehoram annuwiol, a 
llawer Heseciah i ddyfod o lwynau Ahaz, 1 Bren. 
xiv. 13. Megys yr oedir dienyddiad menyw 
feichiog, er fod y ddedfryd wedi myned trosodd 
hyd nes geni y plentyn a fyddo yn y groth, felly 
arbedir rhieni annuwiol, er mwyn y rhaia ddeu- 
ant allan o'u lwynau, Es. lxv. 8. Heblaw hyny 
y mae annuwiolion yn wasanaethgar mewn am- 
rywiol ffyrdd i blant Duw, yn y fuchedd hon, ac 
arbedir hwy o nerwydd hyny fel is-ddyben, Es. 
xn |2, 

Er mor bwysig a daionus yw dybenion hirym- 
aros ac amynedd Duw tuag at ddynion; eto y 
maent yn eu cam-ddefnyddio mewn amrywiol 
ffyrdd. Yn 1. Trwy fyned ar eu pwys yn mlaen 
yn fwy êofn mewn pechod. uw yn rhoddi 
iddynt amser i edifarhau ac i geisio maddeuant, 
a hwythau fel pe byddent yn penderfynu profi ei 
amynedd i'r eithaf, yn ymroddii bechu yn ei 
erbyn yn fwy, Preg. viii. 11. Wedi dianc yn 
ddigerydd am un bai, yn myned yn mlaen yn 
fwy eofn i gyflawni un arall, gan ddysgwyl dianc 


AMY 


— 


96 


ANA 


yr un modd o hyd. Heddwch, heddwch, fydd i 
ni, (meddant hwy) ac y mae genym amser eto i 
edifarhau a diwygio. 2. Trwy adgyflawnipech. 
od wedi i Dduw symud ymaith arwyddion ei 
anfoddlonrwydd. Y mae amynedd Duw i'w 
ganfod yn eglur, nid yn unig yn ei waith yn 
oedi cospi, ac yn cospi llai na'i haeddiant 
ond hefyd yn ei waith yn symud y wialen 
ymaith wedi dechreu taro. Dan geryddon Duw 
y mae dynion megys delid (metaJ) mewn ffwrn 
yn toddi; ond wedi ei symud ymaith, y mae yn 
aml, fel delid wedi dyfod o'r ffwrn, yn caledu yn 
fwy nag o'r blaen, Exod. ix. 27, 34; Salm lxxviii. 
34. Ond, y gwr a gerydder yn fynych, ac a 
galedo ei war, a ddryllir yn ddisymwth, fel na 
byddo meddyginiaeth. 3. Trwy dynu cam- 
gasgliadau oddiwrtho. Y mae rhai yn casglu 
oddiwrth amynedd Duw, nad yw efe yn sylwi ar 
bechod, Salm x. 11; lxiv. 5; xciv. 4—7; eraill, 
nad yw yn ei gasâu, Salm l. 21; ac eraill, na 
bydd barn, Pedr iii. 4. 

Ond mae perygl dirfawr i gamddefnyddio am- 
ynedd Duw. Ymddengys hyn, os ystyrir, 1. 
Fod terfyn i'w weithrediad, ni bydd i Dduw 
ddysgwyl wrth neb yn dragywydd. Y mae 
terfyn ì amser edifeirwch a dydd ymweliad pob 
dyn yn neillduol; ac ni wyddys pa cyn gynted 
y dichon iddo derfynu. 

2. Fod Duw yn gyfiawn yn gystal ag yn am- 
yneddgar, ac efe a ddial ar y rhai a ddiystyrant 
olud ei ddaioni, a'i ddioddefgarwch, a'i ymaros. 
Y mae wedi gosod diwrnod yn yr hwn y barna 
efey byd mewn cyfiawnder trwy y Gwr a or- 
deiniodd efe, Act. xviii. 31. Efe a ddaw â 
dial, ac â thaledigaeth, ar frys, fel lleidr yn y 
nos, ac a dywallt ei lid ar ddiystyrwyr ei dda- 
ioni, a'i hirymaros, ac ni ddiangant hwy 
ddim. 

3. Mai pa hwyoef y camddefnyddir amynedd a 
hirymaros Duw, mai trymaf a fydd y gosp pan 
y delo. Y mae traed Crist o bres coeth, yn araf 
yn symud, ond yn drymion a phoethion i sathru 
acilosgi ei elynion, Dat. i. 15. Tray mae dynion 
yn camddefnyddio amynedd Duw, y mae efe yn 
hogi ei gleddyf; a pha hwyaf y bydd yn ei hogi 
mwyaf 1 gyd fydd o awch arno. Pa hwyaf y 
byddo yn ol ei ergyd, trymaf fydd y dyrnod pan 
y disgyno. Tra y byddo atalfa ar ffordd y dwr 
1 redeg y mae yn croni; ond pan y tynir yr 
argae efe a red yn fwy grymus a chyflym, Ezec. 
xxxiv. 13, 14. Y mae yr annuwiol yn trysori 
iddo ei hun ddigofaint erbyn dydd digofaint, ac 
y mae ei drysor yn cynyddu o hyd... Y mae pob 
blwyddyn, mis, dydd, ac awr, yn ychwanegu ato, 
Dylai yr ystyriaethau hyn, a'u cyffelyb, beri i 
bawb arswydo diystyru a chamddefnyddio golud, 
daioni, dyoddefgarch, a hirymaros Duw. 

AMYRALDIAD, canlynwyr Moses Amyrault, 
neu Ampyrald, yr hwn megis yr enwog Baxter ac 
eraill, a ymdrechodd gaffael canol-fan rhwng 
Calfiniaeth ac Arminiaeth, yr hyn a achlysurodd 
ddadl rhyngddo a'r enwog Peter du Maoulin. 
Credai ef “fod Duw yn ewyllysio dedwyddyd 
holl ddynolryw,” ac nad yw yn cauad neb oddi- 
wrtho trwy arfaeth neu ragfwriad; fod ffydd yn 
angenrheidiol —ac nad yw Duw yn gwrthodineb 
“y gallu i gredu,” er nad yw yn caniatau cym- 
horth i bawb i gredu. Mosheim a'i gyfieithydd 


a 


——_—_———__—_ 


a ystyriant hyn yn Arminiaeth gwedi ei gwisgo 
mewn gorchudd o ymadroddion aneglur. 
ANACH, (âch) achos yn lluddias; yn gyff- 
redin, achos a honir fel rhwystr cyfiawn i uno 
personau mewn cyflwr priodasol. Gwel priodas. 
ANAF, (naf) coll, diffyg, annherffeithrwydd, 
Diffyg damweiniol neu enedigol, yn nghorff dyn 
neu anifail. Dan yr hen Destament yr oedd un 
rhyw anaf corfforol yn anaddasu dynion i weini 
yn gyhoeddus mewn pethau santaidd; (Lef. xxi.. 
16,—23; Deut. xxiii. l.) ac nid. oedd. unrhyw 
anifail ag anaf arno yn dderbyniol yn aberth i'r 
Arglwydd, Lef. xx. 22—24. Yr oedd hyn yn 
ddiamheu, gwedi ei fwriadu yn rhag-ddangosiad 
o'r Arglwydd Iesu Grist fel. Archoffeiriad, sant- 
aidd, diddrwg, dihalog, a didoledig oddiwrth bech- 
aduriaid; (Heb. vii. 26.) ac fel aberth aifai $ 
Dduw, (Heb. ix. 14.) ac oen difeìus a difrycheu- 
lyd, 1 Pedri. 19. Dan yr efengyl, nid oes un 
anaf corfforol o unrhyw, yn anaddasu neb i 
weini mewn pethau santaidd, os bydd yn feddian- 
ol ar wybodaeth, doniau, a duwioldeb cyfaddas at 
y gwaith. Yr unig anaf ag sydd yn anaddasu 
dynion, yn awr, at wasanaeth y cysegr yw pech- 
od. Hyn, yn ddiameu, oedd yn ngolwg y 
proffwyd wrth ddywedyd, “Fel hyn y dywed yr 
Arglwydd wrth y rhai disbaddedig, y rhai a 
gadwant fy Sabbothau, ac a ddewisant yr hyn a 
ewyllysiwyf ac a ymaflant yn fy nghyfamod i; 
ie, rhoddaf iddynt yn fy nhy ac o fewn fy mag- 
wyrydd le, ac enw gwell na meibion ac na merch- 
ed, rhoddaf iddynt enw tragywyddol yr hwn ni 
thorir ymaith,” Esay lvi. 4, 5. 
ANAIR, (an-gair,) enllib 
anghlod. Gwel Hnllib. 
ANALLU, (an gallu,) diffyg gallu neu fodd ìi 
weithredu. Y mae anallu, yn gyffredin, yn cael 
eiddosparthui ddau; sefanallu »aturio/, ac anallu 
moesol. Wrth anallu naturiol, y meddylir, diffyg 
modd i weithredu; ac wrth anallu moesol, y 
meddylir, diffyg tuedd neu ewyllys ì weithredu, 
er fod modd gan y deiliaid i gyflawni y weithred 
pe mynai. Anallu naturiol yw anallu'r dall i 
weled, y byddar i glywed, a'r mudan lefaru; ond 
anallu moesol yw anallu y gelyn i garu, y cybydd 
ifod yn yn hael, y meddwyn i fod yn sobr, y 
godinebwr i fod yn ddiwair, a'r anghredadyn i 
gredu; ac yn y gwrthwyneb, y cyfaill i gasâu, 
a'r hael i fod yn gybyddlyd, &c., &c. Ond y 
gwirionedd yw, mai dau beth cwbl wahanol yw 
gallu a thuedd, ac anallu ac annhueddgarwch, 
neu anewysllygarwch; ac nad oes allu nac anallu 
yn briodol yn bod ond yr un naturiol yn unig. 
Tueddgarwch neu annhueddgarwch, ewyllysgar- 
wch neu anewyllysgarwch yw yr hyn, yn 
anmhriodol, herwydd diffygolrwydd iaith a 
elwir yn allu neu anallu moesol; ac y mae 


yn rhinweddol a chanmoladwy, yn feius a. 


niweidiol, yn ol ei rym, ac ansawdd y gwrthrych 
neu'r weithred y byddo yn olygu.  Amallu rhin- 
weddol a chanmoladwy yw anallu Duw i wadu 
ei hun, 2 Tim. ii. 13, ac anallu (neu annhuedd- 
garwch) yr hwn a aned o Dduw i wneuthur 
pechod, h. y., i fyw ynddo, Il Ioan iii. 9; ond 
anallu drwg a beius, yw anallu (neu anewyllys- 
garwch) y rhai a glywsant am Grist i ddyfod 
ato, neu gredu ynddo, Ioan vi. 44, wedi eì gym- 
haru ag loan v. 40. Gwel Gallu. Theol. Misc. 


gwaradwydd, cabl, 
Ed 


- 


ANA 


37 ANF 


vol. ìi. p. 488. Edwards on the Will, Charnock's 
Works, vol. ìi. p. 187, Watts on Liberty. 

ANATHEMA, gair. Groeg cyfansawdd, o 
uva a rt0nuu: ac yn arwyddo person, neu beth 
Wedi ci gysegru, neillduo, diofrydu. Yn y Test- 
ament Groeg y mae weithiau yn ava0epma, (Act. 
xxiii. 14; Rhuf.ix. 9; 1 Cor. xii. 3, a'r xvi. 21; 
Gal. i. 8, 9,) a phryd arall yn ava00pa, megys 
yn Luc xxi. 5. Tybir fod ava0epara ynarwyddo 
y personau a ddiofrydid i ddinystr er mwyn di- 
huddo digofaint y duwiau; ac ava0npara yn 
arwyddo y pethau a gysegrid, neu a neillduid 
i wasanaeth santaidd. Gosodid i fynu, neu 
grogid (avard0evaw,) y pethau cysegredig ar 
golofaau, yn nhemlau yr eilun-dduwiau, megys 
y crogid enwau y personau wedi eu diofrydu i 
ddinystr, ar byst, mewn dihenyddleoedd. Buasai 
Paul yn ewyllysio cael ei ddiofrydui ddinystr 
tymhorol gan Grist dros ei frodyr, ei genedl yn 
ol y enawd, pe buasai hyny yn foddion i'w 
dychwelyd a'u diwygio hwy, Rhuf. ix. 3. 

Anathema, yn mysg haneswyr eglwysig, a 
gynwys pa beth bynag a neillduir, a osodir o'r 
neilldu, neu a gysegrir; ond yn fwyaf cyffredin 
a arferir i arwyddo toriad person allan o freintiau 
cymdeithas a chymundeb y ffyddloniaid. 

Y mae'r anathema yn gwahaniaethu oddiwrth 
ysgymundod yn y melldithion oedd yn cyd fyned 
ag ef. Arferid ef yn y brif eglwys yn erbyn 
y troseddwyr cyhoedd; a ffurf yr un a gyhoedd- 
wyd gan Synocius yn erbyn un Andronicus oedd 
fel y canlyn:—'*Na fydded un eglwys i Dduw yn 
agoredi Andronicus; ond bydded pob cysegr yn 
gauedig yn ei erbyn. Yr wyf yn rhybuddio dynion 
anghyhoedd yn gystala swyddogion gwladol,i 
beidio a'i dderbyn ef i dy, nac at eu byrddau, ac 
yn fwy enwedigol offeiriaid, na byddo, iddynt 
gymdeithasu ag ef yn fyw, na gweini ar ei 
gladdedigaeth wedi iddo farw.” 

Amryw gymanfaoedd hefyd a gyhoeddasant 
anathemâau yn erbyn y rhaia dybient hwy yn 
llygru purdeb y ffydd, a'u penderfyniadau a 
flurfid yn y modd canlynol: S4 guis dizerit, $c., 
anathema sit. | 

Y mae dau fath o anathemâau, un yn llysawl, 
a'r llall yn ymwrthodawl. Y blaenaf a ellid ei 
gyhoeddi yn unig gan gymanfa, pab, neu esgob; 
yr claf ydoedd ran o ddefod ymwrthodiad, yn yr 
hon y rhwymid y dychwelwr i felldithio'r cyfeil- 
iornad yr ymwrthodai ag ef. 

Anathema, mewn hynafion cenhedlig, a_ar- 
wydda offrwm neu anrheg i ryw dduw, a_ elwid 
felly oddiwrth ei fod yn cael ei grogi yn y deml. 

Pa bryd bynag yr ymadawai dyn a'i alwedig- 
aeth, yr oedd yn arferiad iddo gysegru ei oífer i 
nawdd-dduw yr alwad hono. Anaml hefyd y 
byddai personau wedi dianc o ryw gyfyngder 


neillduol, megys llong-ddrylliad a'r cyffelyb, neu ; 


wedi cael rhyw lwyddiant anarferol yn esgeuluso 
amlygu eu diolchgarwch trwy gyflawniad rhyw 
anrheg o'r fath. 

Arwydda Anathema, Maranatha, 1 Cor. xvi. 
22, y bydd yr hwn nad yw yn caru yr Arglwydd 
Iesu yn felldigedig yn ei ddyfodiad ef. Y mae 
Anaihema yn arwyddo peth wedi ei neillduo i 
ddinystr, a Maranatha sydd air Syriaidd, yn 
arwyddo fod yr_ Arglwydd yn dyfod. Tebyg fod 

F 


cyfeiriad y geiriau at arferiad yr Iuddewon wedi 
iddynt golli, fel cenedl, awdurdod bywyd ac 
angau, yn trosglwyddo y troseddwr ysgymuned- 
ig i ddialedd dwyfol, amserol, a thragywyddol, 
am nad cyfreithlon iddynt weini yr ysgymundod 
eu hunain, am eu bod tan y llywodraeth Ruf- 
einig. 

ANCRIAID, (Anchorets,) meudwyod; rhai a 
giliasant, wrthynt eu hunain, i'r anialwch neu 
ryw le anhygyrch a diarffordd, er mwyn myfyr- 
dod ac ymfarweiddiad. Ystyrir Ioan Fedyddiwr, 
gan rai, fel yr ancr cyntaf. Ond y mae y dyb 
hon yn eithaf anmhriodol; canys bywyd llafurus, 
ac nid meudwyaidd, segurllyd, oedd yr eiddo 
Ioan, er mai yr anialwch oedd ei drigfa. Dywed 
eraill mai Ammon Saccas a osododd sylfaen 
y fuchedd ancraidd, (rwy bregethu marweiddiad 
y tymherau, fel yr unig feddyginiaeth rhag 
pechod. Paul y meudwy, yr hwn a flodeuodd 
tua chanol y drydedd ganrif, a ystyrir, pa fodd 
bynag, yn dad y meudwyod Cristionogol. Ond 
St. Anthoni, yr hwn sydd mor enwog yn myw- 
graffiad y saint pabaidd, oedd y cyntaf, fel y 
dywedir, a ffurfiodd y meudwyod yma yn gym- 
deithas, ac a sylfaenodd fynachlogydd. Cyfar- 
fyddir, pa fodd bynag, â chynllun y saint hyn 
mewn paganiaeth. Y mae yr Aipht, Syria, ac 
India, wedi, ac yn dwyn esamplau lluosog o 
honynt.—JMosheim, 4. H. vol ìi. p.p. 275, 377. 

ANDRAS, y dduwies neu'r ellyll Andrasta, 
i'r hon yr offrymai'r hen Frytaniaid aberthau 
dynol; a'r hon a elwid hefyd y dduwies Falen, 
ac yn gyffredin, y Fall, a Mam y drwg. Mynych 
y dywedir eto yn Nghymru, Mae rhyw andras 
arnoch chwi, a Ffei andras! Onid gweddillion 
paganiaeth yw hyn? Ie, yn sicr; oni feddylir 
mai amrds, ac nid andras a olygir wrth ddywedyd 
fel y crybwyllwyd genym. 

ANDRONA, (a»vpp,) y rhan hono o eglwysi 
a neillduid gynt i'r gwrywod yn unig. Ni 
oedd y ddau ryw yn ymgymysgu mewn lleoedd 
addoliad gynt; eithr pob ystlen ar wahan ac ar 
eu pen eu hun. Cedwir yr arferiad hon yn 
grefyddol yn eglwys Groeg hyd heddyw, ac y 
mae ar ei thraed, mewn rhan, yn amryw o addol- 
dai yr Ymneillduwyr yn Nghymru y dyddiau 
hyn. Gellid meddwl nad arferiad annaturiol ac 
anfuddiol ydyw; eithr bod anian o'i thu, a bod 
tuedd dda ynddi, ar amryw gyfrifon. 

ANDRONIGCIAID, ychydig o ddysgyblion un 
Andronicus, Severiad. 

ANFARWOLDEB, (marw,) cyflwr o fywyd 
anghyfnewidiol a diddiwedd... Y mae anfarwol- 
deb yn rhag-dybied bywyd; ac yn cynwys 
y parhad o hono. Nid addas ei gymhwyso at 
bethau difywyd, pe parhaent i fod byth, gan ei 
fod yn rhag-dybied bywyd; nac at fywiolion 
agored i lygredigaeth a marwoldeb, gan mai 
bywyd tragywyddol ac anghyfnewidiol ydyw. 

Un o beiffeithderau naturiol, hanfodol, ac ang- 
hyfnewidiol Duw yw anfarwoldeb. Herwydd 
hyn gelwir ef Y Duw byw, (I Tim. vi. 17,) a. 
dywedir am dano, Yr hwn yn unig sydd. ganddo 
anfarwoldeb, 1 Tim. vi. 16.. Y mae angelion da 
a drwg, ac eneidiau dynion daa drwg, yn an- 
farwol; ond nid ynddynt ac o honynt eu hunain, 
ond trwy allu ac ewyllys Duw: am hyny, nid 
ellir dywedyd fod ganddynt anfarwoldeb, gan 


ANF 88 


ANFF 


mai ei dderbyn y maent. Yn Nuw yn unig y 
mae yn wreiddiol, yn hanfodol, yn hollol, ac yn 
annibynol. Y mae yn berthynol iddo fel ei 
hanfod; ac nid yw yn ymddibynu ar neb arall 
am dano mwy nag am ei fôd. Y mae perffeith- 
rwydd ac anllygredigaeth ei natur; ei oruchelder 
a'ianymddibyniaeth; ei dragywyddoldeb, a'iang- 
hyfnewidioldeb, yn profi, tu hwnt i bob amheu- 
aeth, ei fod o angenrheidrwydd, yn anfarwol; & 
bod anfarwoldeb mor berthynol iddo a'i hanfod. 
Bod pur a digymysg yw Duw, ac am hyny y 
mae yn Fod anfarwol, gan mai llygredigaeth 
sydd yn achosi marwoldeb, Nid gwisgo anfarw- 
oldeb y mae Duw, fel y gwna y corff dynol yn 
yr adgyfodiad, (1 Cor. xv. 53, 54,) ond ei ber- 
ffeithrwydd hanfodol ydyw. Y mae ganddo ynddo 
ei hun, ac yn anwahanol oddiwrtho ei hun. Mor 
hyfryd yw'r ystyriaeth hon i'w bobl, ac mor 
ofnadwy i'w elynion! Bydd ef a hwythau fyw 
byth; a bydd hyny er gwynfyd y naill a gwae'r 
lleill. Peth ofnadwy fydd syrthio yn nwylaw y 
Duw byw, (Heb. x. 31); ond hyfryd annhraeth- 
adwy fydd byw byth i fwynhau heddwch, ei ffafr, 
a'i gymdeithas ddigyfrwng ef! 

ANFEIDROLDEB, (meidr,) Gr. perpov. Heb. 
mh» a'o; peth anfesuradwy, annherfynadwy. 
I Dduw yn briodol, yn unig y perthyna anfeid- 
roldeb.  Amgylchiad perthynol i hanfod a pher- 
ffeithderau Duw, ac anwahanol oddiwrthynt, yw 
anfeidroldeb. Y mae tragywyddoldeb, holl- 
bresenoldeb, holl-wybodaeth, holl-alluawgrwydd, 
ac anghyfnewidioldeb Duw, yn ei rag-dybied, 
ac yn ei wneuthur yn angenrheidiol; oblegyd, 
os ydyw yn dragywyddol ddiddechreu a diddi- 
wedd, y mae yn eglur nas gall amser ei gynwys; 
os yw yn holl-bresenol, y mae yn eglur nas gall 
lle ei gynwys; os yw yn holl-wybodol, rhaid nad 
oes dim na wyr; os yw yn holl-alluog, rhaid nad 
oes dim nad all; ac os yw yn anghyfnewidiol, 
rhaid nas gall fod yn fwy nac yn llai, mewn un 
rhyw ystyriaeth; ac o ganlyniad, ei fod yn an- 
feidrol. “<A elli di wrth chwilio gael gafael ar 
Dduw? A elli di gael yr Hollalluog hyd ber- 
ffeithrwydd? _ Cyfuwch a'r nefoedd ydyw, beth 
awneidi? Dyfnach nag uffern yw, beth a elli 
di ei wybod? Mae ei fesur ef yn hwy na'r 
ddaear, ac yn lletach na'r mor,” Job xi. 7—9. 
Ni bu amser nad oedd, ac ni bydd amser na 
fydd; ac nid oes lle nad yw, na dim na wyr, ac 
nad all. O, un mawr! 

Er mae i hanfod a pherffeithderau naturiol 
Duw y priodolir anfeidroldeb yn flaenaf a phen- 
af, eto, ni ddylid, mewn un wedd, dybied nad 
yw yn perthynu hefyd i'w berífeithderau moes- 
ol; sef, ei ddoethineb, cyfiawnder, santeidd- 
rwydd, daioni a gwirionedd. Y mae y rhai hyn 
ynddo ef yn wreiddiol ac annherfynol, fel y 
goleuni yn yr haul, a'r dwfr yn y môr.  Her- 
wydd hyn dywedir, Mai yr unig ddoeth Dduw 
ydyw; (1 Tim,i. 17,)nad santaidd neb fel yr 
Arglwydd; (1 Sam.ii. 2,) ac nad oes neb da 
ond efe, Math. xix. 16, 17. Mewn gair, y mae 
pob peth perthynol ìi Dduw yn anfeidrol; a'i 
weithredoedd yn eglur ddangos mai un anfeidrol 
yw efe. Fel Creawdwr, gwnaeth bethau mawr- 
ion anchwiliadwy, rhyfeddol heb rifedi; (Job v. 
9,) fel Duw rhagluniaeth, y mae ei ífyrdd yn y 
mô;, a'i lwybrau yn y dyfroedd dyfnion; ac nid 


adwaenir ei ol, (Ps. lxxvii. 19,) ac uwch eu pen 
gallwn waeddi, O, ddyfnder, golud, doethineb a 
gwybodaeth Duw! Mor anchwiliadwy yw ei 
farnau ef! a'i ffyrdd mor anolrheinadwy ydynt! 
Rhuf xi. 99. 

Dylai yr ystyriaeth o anfeidroldeb Duw ein 
dysgu, l. I'w ryfeddu yn fawr. Ei gynwys 
a'i amgyffred nis gallwn. Cyn hawsed fyddai i 
ni fesur y nefoedd â'n rhychwant, casglu y dyfr- 
oedd yn ein dwrn, cynwys holl bridd y ddaear 
mewn gwniadur, pwyso y mynyddoedd mewn: 
pwysau, a'r bryniau mewn clorianau, ag a 
fyddai i ni gynwys Duw yn ein meddyliau! 
Ond ei ryfeddu a allwn ac a ddylem. 2. I fod 
yn ostyngedig ac isel ger ei fron ef, Nid oes 
dim mwy flìaidd na balchder, mewn abwydyn 
fel dyn, ger bron Duw anfeidrol. 3. I'w 
ddewis yn rhan ac etifeddiaeth i ni. Y mae 
pob peth arall yn rhy fach i lenwi dymuniadau 
ein henaid, ac i'n gwneuthur yn wir ddedwydd, 
Na fydded i ni ystyried dim arall, ond Duw, yn 
ddigon o etifeddiaeth i ni. Y mae efe yn ystyr- 
ied pob peth arall, ond ei hunan, yn rhy wael 
ac yn rhy fach o etifeddiaeth ini. Byddedi ni 
fod o'r un golygiad ag ef am hyn; ac yna 
gallwn ddywedyd mai yr Arglwydd yw ein 
rhan. 

ANFFAELEDIGRWYDD, (ffael,) bod heb 
fod yn agored i gael ei dwyllo nac i gyfeiliorni. 

Anffaeledigrwydd eglwys Rhufain yw un o'r 
prif ddadleuon rhwng Protestaniaid a Phabydd- 
Ion. Wrth yr anffaeledigrwydd hwn y meddylir 
nad all hi un amser beidio a bod yn iawn-ffydd- 
iog yn ei hathrawiaeth, na syrthio i gyfeiliorn- 
adau niweidiol, ond ei bod wedi ei sefydlu trwy 
awdurdod ddwyfol yn farnydd pob dadleuon 
crefyddol; a bod pob Cristionogion yn rhwym i 
ymdawelu yn ei phenderfyniadau. Hon yw y 
gadwyn sydd yn rhwymo ei holl aelodau yn 
dyn wrth ei chyfundeb; y swyn ag sydd yn eu 
cadw o fewn ei chylch denol; y cwsg-barydd ag 
sydd yn lwlian eu holl amheuon a'u hanhaws- 
derau i gysgu; yr ehedfaen hefyd ag sydd yn 
sygn-dynu yr anwastad a'r gwamal, o bleidiau 
eraill, o fewn cylch Pabyddiaeth. Sylfaen ei 
holl adeilad, a chydiad ei holl ranau, a'i hachles 
a'i hamddiffynfa rhag pob ymgyrch ac ymosod- 
iad ydyw hon. 

Dan y drychfeddwl o anffaeledigrwydd y mae 
eglwys Rhufain yn honi hawl, 1. I benderfynu 
pa lyfrau ydynt a_ pha rai nad ydynt yn ganon- 
aidd; ac ìi rwymo pob Cristionogion i'w derbyn 
neu eu gwrthod yn ganlynol. 2. I gyfranu aw- 
durdod i'r ysgrythyrau; neu mewn geiriau 
eraill, fod yr ysgrythyr tuag atom ni, yn 
derbyn ei hawdurdod oddiwrthi hi. 3. I sef- 
ydlu a phenderfynu meddwl yr ysgrythyr, yr 
hwn y mae pawb Cristionogion i'w dderbyn yn 
ymostyngol. 4. I sefydlu fel yn angenrheidiol 
i iechydwriaeth pa beth bynag a farno hi felly, 
er na byddo yn gynwysedig yn yr ysgrythyrau. 
5. I benderfynu pob amrafaelion yn nghylch 
crefydd, Dyma y pethau y mae eglwys Rhu- 
fain yn ffugio eu hôni, ond ni bydd i ni gynyg 
eu gwrthbrofi gan y bydd i bob dyn, a'r Bibl yn 
ei law, gydag ychydig synwyr cyffredin, ganfod 
yn hawdd eu bod wedi eu sylfaenu oll ar an- 
wybodaeth, coel-grefydd, a chyfeiliornad. Y 


ANFF 


39 ANG 


mae yn lled hynod, pa fodd bynag, fod y Pab- 
yddion eu hunain yn amrywio yn fawr gyda 
golwg ar eisteddfa yr anffaeledigrwydd hwn, a'r 
hyn a ellir ei ystyried fel prawf digonol nad yw 
y fath ragorfraint yn hanfodi yn yr eglwys. 
Canys a yw yn gyson â rheswm i dybied i Dduw 
gyfranu y fath ddawn arbenig i ragflaenu cyf- 
eiliornadau ac ymraniadau yn yr eglwys, ac eto 
iddo adaw achos ychwanegol o gyfeiliornad ac 
ymraniad, sef ansicrwydd lle ei arosiad? Nac 
yw ynsicr. Rhai a osodant yr anffaeledigrwydd 
hwn yn y pab neu eglwys Rhufain; eraill mewn 
cymanfa gyffredinol; eraill, nid yn un o'r ddau 
ar wahan, ond yn y ddau yn nghyd; tra y dy- 
wedir fod eraill yn ei osod yn yr eglwys yn 
wasgaredig, neu yn yr holl eglwysi trwy yr holl 
fyd. Ond nad all fod wedi ei roddi yn nghadw 
yn y pab sydd eglur, canys llawer o babau a 
arweiniasant y bywyd mwyaf ysgeler a dryg- 
ionus; .rhai fuont hereticiaid, ac o herwydd 
hyny a farnwyd ac a ddiswyddwyd, ac am hyny 
nid allent fod yn anffaeledig. Nad allasai gael 
ei letya mewn cymanfa gyffredinol sydd eglur; 
canys cymanfaoedd cyffredinol a gyfeiliornasant 
yn weithredol. Nis gallasai ychwaith gael ei 
osod yn y pab a'r gymanfa ynnghyd; canys nid 
all dau ffaeledig wneyd un anffaeledig, mwy nag 
y gall dau ddim wneyd un peth. Dywedyd iddo 
gael ei letya yn. yr eglwysi yn wasgaredig sydd 
yrun mor gyfeiliornus; canys buasai felly yn 
ddiddefnydd gan nad allasai gael ei weithredu 
byth. Nid allasai yr holl eglwysi gyd-gyfarfod 
i wneyd deddfau, i ddewis cynrychiolwyr, ac i 
roddi barn ar unrhyw ofyniad a osodid gerbron; 
a llai na'r cwbl ni fyddai yr eglwys i gyd, ac 
felly nid allai hôni y rhagorfraint. 

Pa fodd bynag, dywedir mai y dyb fwyaf gy- 
ffredin yw eì fod yn gorwedd yn y pab a chy- 
manfa gyffredinol. Coleddwyr y dyb hon a 
ystyriant y pab yn rhaglaw Crist, yn ben yr 
eglwys, ac yn ganolbwynt undeb: ac am hyny 
a benderfynant fod ei gydsyniad a'i gymerad- 
wyaeth ef o osodiadau cymanfa gyffredinol, yn 
angenrheidiol a digonol i roddi cadarnhad an- 
hepgorol ac awdurdod gyflawniddi. Edrychant 
hwy ar gymanfa gyffredinol fel cynrychiolwr yr 
eglwys, a thybiant nad all dim fod yn ddiffygiol 
er sefydlu gwirionedd un pwnc dadleuol, pan y 
byddo pen ffugiol yr eglwys a'i haelodau yn 
cyd-gyfarfod yn ei chynrychiolwyr, yn cyduno 
â'u gilydd mewn esponiadau a deddfau barnol, 
ond fod anffaeledigrwydd yn cydfyned â'uhundeb 
a'u cyd-gordiad yn ei holl benderfyniadau. 

Rhaid yw i bob dyn diduedd a ystyrio y 
mater yma, gydd y radd leiaf o fanylwch, gan- 
fod yn eglur nad oes gan un person unigol, na 
chorff o Gristionogion, un sylfaen oddiwrth 
reswm nac ysgrythyr i ffugio anffaeledigrwydd. 
Y mae yn amlwg mai perffeithder y Goruchaf 
yn unig ydyw, yr hwn y mae genym bob sylfaen 
dybiedig i farnu na ddarfu iddo ei gyfranu i un- 
rhyw farwol ddyn, na chymdeithasau o farwol- 
ion. Y mae y bod dynol yr hwn a arddelwa 
anffaeledigrwydd, yn ymdebygoli mewn balchder 
arhyfygi Lucifer, pan y dywedodd, Dringaf, 
byddaf debyg i'r Goruchaf. Yr oedd hôniad o 
hono yn beth na chlywyd am dano yn oesoedd 
cyntaf a phenaf yr eglwys; ond wedi hyny 


daeth ifod yn ffug uchelfrydig uchelgais pab- 
aidd. Hanesyddiaeth sydd yn eglur ddangos i 
esgobion Rhufain, ar adfeiliad yr ymerodraeth 
Rufeinig orllewinol, ddechreu hôni hawl i fod 
yn benau goruchel ac amffaeledig yr eglwys 
Gristionogol; yr hyn, trwy eu dwfn gyfrwysdra 
a'u hymdrechion diflino, a gyrhaeddasant o'r 
diwedd; trwy gydgordiad amgylchiadau hy- 
lwydd; trwy fanteision a fedasant oddiwrth 
angen rhai tywysogion, ac oddiwrth goelgrefydd 
eraill; a thrwy hygoeledd cyffredinol a gormodol 
y werinos. Pa fodd bynag, wedi iddynt fawr 
gamddefnyddio y ffug hawl afresymol yma, a 
chyflawni amryw weithredoedd o anghyfiawnder, 
gorthrymder a chreulonder; wedi i'r parch ffol 
i'r urddas pabol gael ei fawr leihau trwy y 
rhwygiad hir a ffiaidd a achlysurwyd gan babau 
ymrafaelgar, wedi i'r rhai hyn fod am gryn 
amser yn gwibio ar hyd Europ, yn ysgwyd eu 
cynffonau ar dywysogion, yn gwasgu eu can- 
lynwyr, ac yn melldithio eu cydgeiswyr; ac 
wedi i gymanfaoedd Constans a Basil arddelwi 
a gweithredu hawli ddiswyddo a dewis esgob- 
ion Rhufain, yna amheuwyd eu hawl i anffael- 
edigrwydd, a'r byd a ganfyddodd fod cymanfa- 
oedd yn awdurdod oruwch yr eiddo y pabau 
uchelfrydig. Yna y trosglwyddwyd yr anffael- 
edigrwydd yma gan amryw dduwinyddion 
oddiwrth y pabau i gymanfaoedd cyffredinol, a'r 
dyb o oruwch-awdurdod cymanfa ar eiddo y pab 
a ymledodd yn fawr, yn enwedigol dan babaeth 
ysgeler Alexander VI., a phabaeth ryfelgar 
Julius II. Ystyrid y pabau gan laweroedd yn 
rhy annheilwng i feddianu gem mor werthfawr ; 
ar yr un pryd ymddangosai yn rhy werthfawr, 
ac o ganlyniad yn rhy ehelaeth i gael ei rhoddi 
ymaith yn hollol. Cafodd, gan hyny, gan y 
rhan amlaf o eglwys Rhufain, ei rhoddi i gadw 
at, a'i gwneyd yn eiddo i gymanfaoedd cyffred- 
inol, naill ai yn hollol neu mewn cydundeb a'r 
pab.—(Buck.) 

ANGAU, ysgariaeth coríf ac enaid oddiwrth 
eu gilydd. Mynych yn yr ysgrythyr, mewn 
barddoniaeth, areithiau, ac ymddyddanion cyff- 
redin, y mae yn cael ei bersonolineu ei ansoddi; 
ond nid ydym i gasglu oddiwrth hyn mai rhyw 
fod creulawn yn rhodio yma a thraw i wneuthur 
galanastra ydyw. Amgylchiad yn unig yw 
angau, ond amgylchiad cyfyng a thra phwysig 
yw. Y mae yn cael ei enwi oddiwrth ei an- 
sawdd a'i ddull, weithiau yn angau naturiol 
(natural death), yn angau gwaradwyddus neu 
gywilyddus (ignominious death), meu yn angau 
disyfyd (sudden death), &c. Gwel Marwolaeth. 

ANGEL, (ay€Xoc) sylwedd ysbrydol a 
deallgar, y blaenaf mewn gradd ac urddas yn 
mhlith bodau crêedig. Ystyr y gair yw cenad, 
neu un anfonedig. Y mae yn cael ei gymh- 
wyso yn yr ysgrythyrau santaidd at Grist. (Ex. 
xxiii. 20, 21; Sal, xxxiv. 7; Es. lxiii. 9; Mal, 
iii. l); at swyddogion eglwysig anghyffredin a 
chyffredin, (Hag. i. 13; Dat. i. 20); ac at gen- 
hadon dynol, neu oruchwylwyr dros eraill, (2 
Sam.ii. 5; Diar. xiii. 17; Iagoii. 25). Ond yn 
fwyaf cyffredin y mae -yn dynodi gradd o fodau 
crêedig ysbrydol a deallawl uwchlaw dynion, 
rhai yn dda a rhai yn ddrwg, Mat. xxv. 1, 41. 
Yn mherthynas iddynt gellir sylwi, 


ANG 40 


ANG 


1. Mai ysbrydion ydynt yn ol eu natur, Heb. i. 
7, 14. Y mae pawb a gredant eu hanfodiad yn 
cyduno am hyn; er fod rhai yn barnu nad ys- 
brydion yn unig ydynt, eithr bod ganddynt 
gorff neu gludai awyrawl, yn yr hwn yr ym- 
ddangosant i ddynion ar achosion pwysig. Hyn 
oedd barn, nid. yn unig yr hen athronwyr, ond 
hefyd rhai o brif dadau yr eglwys. Eu rheswm 
dros hyn oedd, nid yn unig iddynt ymddangos 
ar agwedd gorfforol i amryw ddynion gynt, ond 
hefyd y credant mai rhagoriaeth arbenig y natur 
ddwyfol yw bod yn ysbryd pur, hollol wahaned- 
ig oddiwrth ddefnydd. Ond y dyb fwyaf 
cyffredin yn awr yw, mai ysbrydion pur a di- 
gymysg ydynt; ond y gallant gymeryd cyrff o 
awyr neu ryw sylwedd teneu arall, i'r dyben o 
ymddangos i ddynion ar achosion pwysig, 
megys y mae yn eglur oddiwrth dystiolaethau 
diymwad iddynt wneuthur yn fynych gynt. 2. 
Fod amryw ragoriaethau godidog yn perthynu 
iddyn, megys nerth a chadernid, Sal. ciii. 20; 
gwybodaeth a doethineb, 2 Sam. xiv. 17, 20; 
bywiogrwydd a chyflymder, Heb.i. 7; kzec.i. 
6; ond yn benaf oll, santeiddrwydd neu burdeb 
dihalog, Mat xxv. 31. 3. Eu bod yn llawer o 
ran ew rhif. Atynt hwy y cymhwysir y rhifedi 
amlaf, neu y cyfrif mwyaf yn ngair Duw, Sal. 
lxviu. l7; Dan. vii. 10; Dat. v. ll. 4. Fod 
amryw raddau yn eu plith : naw medd rhai, sef 
arch-angel, I Thes. iv. 15; Judas ix., thronau, 
arglwyddiaethau, tywysogaethau, meddianau, 
awdurdodau, Col. i. 16; galluoedd, 1 Pedr iii. 
22; cerubiaid a seraphiaid, Gen. iii. 24; Es. vi. 
2,9, 6, 7. Ond cawn wybod yn well mewn byd 
i ddyfod. 5. Mai ysbrydion gwasanaethgar 
ydynt hwy oll, Heb. i. 14, ac nid. bodau segur a 
diles, wedi eu bwriadu yn unig er addurn a 
gorwychder oddiamgylch gorsedd Ion yn y 
drydedd nef. Y maent yn wasanaethgar yn 

1. Gyda golwg ar ein byd ni yn gyffredinol. 
Y mae ganddynt, tebygol, law fawr yn ngoruch- 
wyliaethau rhagluniaeth tuag at ddynol ryw. 
Dichon fod hyn yn cael ei arwyddocau yn 
ngweledigaeth ysgol Jacob, ac olwynion Ezeciel, 
Gen. xxviii. 12; Ezec. xi. 8—22; y rhai, fel y 
tybir, ydynt arddangosiad o drefn rhagluniaeth, 
ac o weinidogaeth angelion yn ei pherthynas â 
hi. Pa fodd bynag, y mae yn sicr iddynt gael 
eu defnyddio i amlygu ewyllys Duw gyda golwg 
ar bethau a fuont yn lles cyffredinol i'r byd; 
megys cyfraith Sinai, yr hon a roddwyd trwy 
drefniad angelion, ac a_ elwir yn air a lefarwyd 
trwy angelion, Gal. iii, 17; Heb.ii. 2; pro- 
ífwydoliaethau Daniel a Zechariah, yn nghyd â 
llyfr y Datguddiad, Dat. xxii. 8,9. Angela 
ddanfonwyd i amlygu i'r bugeiliaid y newydd 
da cyffredin, eni Crist yn ninas Dafydd, Luc. ii. 
10, 11. Heblaw hyny cawsant eu defnyddio yn 
fynych fel gweinidogion dial ar yr anedifeiriol 
a'r rhyfygus; megys yn achos Sodom a Gomor- 
rah, Gen. xix. 13; yn achos Jerusalem, pan y 
rhifodd Dafydd y bobl, 2 Sam. xxiv. 16; yn 
achos yr Assyriaid, pan y lladdwyd cant a 
phedwar ugain a phump o filoedd o honynt ar 
yrun noswaith, Es. xxxvii. 36; ac yn achos 
Herod pan y tarawyd ef â barn am dderbyn 
bloedd gableddus y lluaws, a chymeryd iddo ei 
bnn y gogoniant ag oedd yn perthynu i Dduw 


yn unig, Act. xii. 13. Sicr yw hefyd y cant eu 
defnyddio yn weinidogion dial ar yr annuwiol- 
ion yn y dydd olaf, Mat. xiii. 49, 50. U 

2. Gyda golwg ar etifeddion iechydwriaeth 
yn neillduol. Y mae yn rhy anhawdd dywedyd 
pa gymaint o wasanaeth ydynti'r saint yn y 
fuchedd hon, a pha gymaint o gymwynasau y 
maent, yn ddiarwybod, yn eu gweini iddynt. 
Tybia rhai fod gan bob dyn duwiol ei angel 
gwarcheidwol ei hun, Mat. xviii. 10; Act xii. 
15; ond ymddengys hyn i ni yn haws ei dybio 
na'i brofi, ac yn fwy cywrain na sicr. Pa fodd 
bynag, oddiwrth dystiolaethau _ ysgrythyrol 
eglur a diymwed, ymddengys yn 1. Eu bod yn 
gofalu am danynt, ac yn eu cadw yn eu holl 
ffyrdd rhagi un niwaid ddygwydd iddynt. Pan 
y danfonodd Abraham ei wasi ymofyn gwraig 
i'w fab Isaac, dywedodd wrtho, ““Yr Arglwydd, 
yr hwn y rhodiais ger ei fron, a enfyn ei angel 
gyda thi, ac a lwydda dy daith di,” Gen. xxiv. 
40. Diau ir hyn a ddywedodd gymeryd lle; 
ac nid oes un sail i dybied mai amgylchiad 
unigol ac arbenig ydoedd; canys y mae y 
Psalmydd yn dywedyd mewn geiriau priodol ì 
bob dyn duwiol, “ Efe a orchymyn i'w angelion 
am danat ti, dy gadw yn dy holl ffyrdd. Ar eu 
dwylaw y'th ddygant, rhag taro dy droed wrth 
gareg,” Ps. xci. 9—13. 2. Eu bod yn eu 
gwared o beryglon, Ps. xxxiv. /. Angel a 
waredodd Shadrach, Mesach, ac Abednego rhag 
llosgi yn tân, (Dan. iii. 28); angel a gauodd 
safnau'r llewod rhag llarpio Daniel, (Dan. vi, 
22); ac angel a waredodd Pedr allan o'r carchar, 
pan yn gorwedd rhwng dau filwr, a phedwar 
pedwariaid o filwyr yn ei warchod, Act. xii. 6 
—l1l. Acibabeth ondi weinidogaeth angel- 
ion y priodolir amryw o waredigaethau rhyfedd 
a geir yn fynych allan o'r peryglon mwyaf, 
mewn modd hynod a hollol annysgwyliadwy? 
Yn wir nis gwyddom i ba beth arall i'w priodoli. 
3. Y byddant gyd â hwynt yn angau, i ddwyn 
eu heneidiau, ar eu hymadawiad â'r corff, i 
ogoniant, Luc xvi. 22. 4. Y byddant yn offer- 
ynol i gasglu y saint yn nghyd, o bedwar ban y 
byd, i gyfarfod â'r Arglwydd yn yr awyr, pan y 
daw i farnu y byw a'r meirw yn y dydd olaf, 
l Thes.iv. 16; Math. xxiv. 31. 

Y mae hyn yn dangos, l. Pa mor anrhydedd- 
us yw plant Duw, gan fod ganddynt yr angelion 
santaidd yn wasanaethwyriddynt. Nid oesgan 
un brenin daearol y fath warchodlu ag sydd gan- 
ddynt hwy. 2. Nad yw segurdod yn gweddu i 
neb, ac na fwriadodd Duw nebifod yn segur 
a diddefnydd; ond i'r gwrthwyneb i ryw ddyben 
da. Y creaduriaid uchelaf a greodd Duw yw'r 
angelion; eto ysbrydion gwasanaethgar ydyni 
hwy oll. Nid oes ganddynt ddim i'w blino, na 
dim i'w ddymuno, yn amgen nag a feddant; eto 
y maent yn wasanaethgar. Yn sicr, dylai dyn- 
ion ymdrechu bod felly. 3. Nad yw dedwyddyd 
yn gynhwsyedig mewn segurdod; ond mewn 
diwydrwydd a bywiogrwydd. Y bodau dedwyddaf 
yw y rhai mwyaf gweithgar. Y mae'r angelion 
da yn ddedwydd yn gwasanaethu. 4. Na ddylai 
neb fod uwchlaw cyflawni y gwasanaeth gwaelaf: 
dros Dduw, ac i'w bobl ef. Nid oedd angelion 
Duw uwchlaw gweini i Job ar y domen—i Daniel 
yn y ffau—ac i Pedr yn y carchar, Na foed ji 


ANG 


41 


ANG 


——_ un 


ninau ystyried ein hunain yn ormod gwyr i gyf- 
lawni y gwasanaeth gwaelaf dros Dduw. 

Yn mherthynas i'r angelion drwg, gellir sylwi, 
1. Iddynt gael eu creu yn santaidd; ond na 
chadwasant/eu dechreuad, eithr iddynt bechu yn 
wirfoddol yn erbyn Duw, ac felly iddynt gael eu 
bwrw i uffern, lle y cedwir hwy mewn cadwynau 
tywyllwch i farn y dydd mawr, Jud. vi.; 2 Pedr 
il. 4; Ioan viii.44. 2. Eu bod yn llawer o rifedi, 
Marc v.9. 3. Yn gryfion a nerthol, Luc xi. 
21,22. 4. Yn gyfrwysa dichellgar, 2 Cor. ii. 
11; Dat.xii.9,a xx. 2. 5. Bod graddau yn eu 
.mysg, Math. ix. 34; xii. 24; xxv. 41. Gwel 
Diafol, Cythreuliaid. 

ANGELIAID, plaid a gododd yn Angelium, 
lle yn ninas Alexandria, tua diwedd y bumed 
ganrif. Gelwid hwynt hefyd yn Severiaid oddi- 
wrth eu blaenor, Severius; ac hefyd yn Theodos- 
iaid, oddiwrth Theodosius, yr hwn a wnaethant 
yn bab, yn Alexandria. Tybir eu bod o'r un 
farn a'r Damianiaid. Gwel Pamianiaid. 

ANGELYDDION, hen blaid a gafodd ei 
henwi felly, fel y tybia rhai, oddiwrth y parch 
gormodol oedd ganddynt i'r angelion; ond yn ol 
barn eraill, oddiwrth eu bod yn credu i'r byd 
gael ei greu gan angelion. Y mae Mr. Bel, pab- 
ydd, yn tybied eu bod yn hanfodi yn yr oes apostol- 
aidd, ac mai atynt hwy y mae'r apostol Paul yn 
cyfeiriaw yn Col. ii. 18; a'i fod yno yn rhybuddio 
y Cristionogion rhag talu parch coelgrefyddoli 
angelion, i'r hyn, fel y tybia ef, (efallai yn gywir) 
yr oeddynt yn agored i syrthio, trwy efelychu y 
parch eilunaddolgar a dalai y cenhedloedd pagan- 
aidd i ellyllon a cbythreuliaid.. Pwy a ddisgwyl. 
iasaii'r fath beth gael ei ddywedyd gan babydd? 
ond nid yw pabyddion, mwy nag eraill, bob am- 
ser,yn gyson â hwy eu hunain; eithr yn cael eu 
rhwymo yn ddiarwybod weithiaui gydnabod y 
gwirionedd, er eifod yn milwrio yn erbyn eu 
cysuwd. 

ANGENRHEIDIOLWYR, rhai yn credu 
athrawiaeth angenrheidrwydd—pa un bynag ai 
naturiol neu foesol, athronawl neu dduwinyddol. 
Y prif ysgrifenwyr, dros y dyb hon, yn y ganrif 
ddiweddaf, oeddynt Mr. Leibni/z, athronydd Ell- 
mynaidd enwog a anwyd yn 1646; yr anfarwol 
Jonathan Edwards, rhaglaw coleg Prince Town, 
New Jersey, yn America; Arglwydd Kames; y 
Barwn De Montesguieu; a'r Dr. Priestley. 

I'r dyben i beri I athrawiaeth rhagluniaethiad 
edrych yn fwy hyfryd a rhesymol, ystyria Mr. 
Leibnitz y bydoedd y rhai a gyfansoddant y byd- 
ysawd oll yn un gyfundraith, prif berffeithrwydd 
yrhon yw dyben penaf y Creawdwr. Megys 
y gosododd hyn i lawr fel prif wrthrych llywodr- 
aeth foesol Duw, penderfynodd fod yn rhaid ei 
gyflawni; oddiyma codai athrawiaeth angen- 
rheidrwydd er cyflawni y bwriadau dwyfol; ang- 
enrheidrwydd anianyddawl a mud gelfyddydawl 
mewn defnyddiau difywyd; ond moesol ac ys- 
brydawl mewn bodau deallawl, mewn canlyniad 
i anogaethau cymhelliadol, y rhai a sicrhânt eu 
heffeithiau, er bod yr effeithiau hyny yn ddyg- 
wyddiadol, nid mewn un wedd yn ffrwyth tynged 
ddiamod a chibddall, 

Sylwa Mr. L. y, mhellach, os dywedir y gall- 
asai y byd hwn fod heb bechod a thrueni, na 
buasai y fath fyd y goreu; am fod pob pethwedi 


eu cyd gadwyno yn mhob byd dichonadwy. Y 


bydysawd, beth bynag ydyw, sydd oll yn unffurf 
fel y cefnfor: y cynhyrfiad lleiaf sy'n dwyn ei 
effaith i'r pellder mwyaf, er bod yr effaith yn llai 
canfyddadwy yn ol graddau'r pellder. Gan fod 
Duw wedi sefydlu pob peth vn mlaen llaw, wedi 
rhagweled pob gweithred ddaa drwg, &c., yr 
oedd pob peth yn cyfranu yn dybiol cyn ei han- 
fodiad at ei gynllun creadigol; fel nad allasai un 
cyfnewidiad fod yn y bydysawd, mwy nag mewn 
rhif, heb ddinystrio ei hanfodiad arbenigol; ac 
am hyny, os byddai y drwg lleiaf, a dygwydd yn 
y byd yn eisiau, y gwnelai hyny iddo, ac ystyried 
pob peth, i beidio a bod y byd hwnw a ddewis- 
odd ac a gyfrifodd y Creawdwr anfeidrol ddoeth 
fel y goreu. Lliwiau a gryfheir trwy gysgodau, 
ac anghydgerdd wedi ei gyfleu yn dda sydd yn 
chwanegu at bereidd-dra y gynghanedd. A oes 
neb na fu yn glaf yn gwerthfawrogi iechyd yn 
ddigonol? Ai nid yw ychydig ddrwg yn gyffred- 
in yn angenrheidiol er gwneyd y da yn fwy 
amlwg a gwerthfawr? ( Leibnit»s .Essais de 
Thesdicee, Lelters, $c.. Mosheim's E. H. vol. v. 
pp. 364-5.) 

Cyfundraith Jonathan Edwards o barth angen- 
rheidrwydd moesol sydd fel y canlyn :—bod yr 
ewyllys yn mhob achos o angenrheidrwydd yn 
cael ei phenderfynu gan yr anogaethau cryfaf, 
ac y dichon yr angenrheidrwydd moesol hwn 
fod mor hollol ac angenrheidrwydd naturiol; 
h.y., y gall effaith foesol fod mor hollol 
gylymedig â'i hachos moesol, ac y gall effaith 
naturiol fod âi hachos naturiol. Y mae 
efe yn gwrthod y drychfeddwl o ryddid, fel 
yn cynwys un gallu hunan-benderfynol yn yr 
ewyllys, unrhyw ddiofalwch neu ddamwain; ac 
yn darlunio rhyddid fel gallu, cyfleusdra, neu 
fantais ag sydd gan un i wneyd yr hyn a ewyll- 
ysio. Y mae yn profi ei gyfundraith trwy gys- 
ylltiad achos ac effeith—trwy sicr ragwybodaeth 
Duw o ewyllysiau gweithredwyr moesol, yr hyn 
a brofir yn anghyson â'u bod yn hollol ddamwein- 
iol, ac heb fod mewn un ystyr yn angenrheidiol. 

Ymresyma Edwards fod Duw ei hun yn fod 
angenrheidiol; h.y. ei fod yn hanfodi o angen- 
rheidrwydd. Y mae hefyd yn angenrheidiol 
ddoeth a da. Nid all ddywedyd celwydd, gwadu 
ei hun, na gwneuthur cam.—Yr oedd enaid 
rhesymol Orist hefyd yn angenrheidiol santaidd; 
rhag-ddywedwyd y buasai felly; y byddai iddo 
ufyddhau, dyoddef, marw, ac adgyfodi. Eto yr 
oedd Crist yn weithredydd moesol neu rydd—yn 
ddeiliad gorchymynion, addewidion, a gwobrau, 
Ioan xi. 49, 50; Heb. xii. 2. 

Pechodau Judas, Pilat, a'r Iuddewon oeddynt 
wedi eu rhagweled, eu rhagfynegu ac yn sicr; yr 
oedd yn rhaid iddynt gymeryd lle; eto nid oedd- 
ynt hwy yn llai beius, nac yn llai agored i gosp 
gyfiawn o'u herwydd, Act. i. 16—25; ii. 23; 
lii. 18. 

Ac nid yw pechod mewn un gradd yn cael ei 
esgusodi trwy anallu moesol dyn, yr hwn mewn 
gwirionedd yw ffynhonell a sylfaen ei gospedig- 
aeth.—Edward's Enguiry into the Freedom of the 
Will, Parts I. and 111. 

Y mae gan Arglwydd Kames y dybiaeth gan- 
lynol:—Yr ymddengys wrth gymharu y byd 
moesol a naturiol â'u gilydd, fod pob peth yn y 


ANG 


49 ANG 


naill yn gystala'r llall yn ffrwyth deddfau sefydlog 
yn ogyfuwch. Nid oes dim yn yr holl fydysawd 
a ellir yn briodol ei alw yn ddamweiniol; ond y 
mae pob ysgogiad yn y byd defnyddiol yn gystal 
â phob penderfyniad yn y byd moesol yn cael ei 
reoli gan ddeddfau anghyfnewidiol : fel, tra byddo 
y cyfryw ddeddfau mewn grym, nad ellir tori y 
ddolen leiaf yn nghadwyn achosion ac effeithiau, 
na dim fod ond fel y mae. Gan fod dyn yn 
weithredydd ymwybodus a rhydd, bod yn angen- 
rheidiol bod ganddo ryw ystyriaeth o bethau 
posibl a damweiniol. Herwydd hyn, i Dduw 
blanu mewn modd doeth, ystyriaeth ffugiol o 
ryddid yn meddwl dyn, yr byn sy'n ei addasu i 
gyflawni dybenion gweithrediad i well mantais 
nag y gallai, pe gwybyddasai yr angenrheidrwydd 
ag sydd mewn gwirionedd yn ei amgylchynu. 

Sylwai ei arglwyddiaeth fod y darluniadau o 
wrthrychau allanol yn y byd naturiol, yn nghyd 
a'u hansoddau, y rhai a drosglwyddir trwy'r 
synhwyrau, yn gwahaniaethu weithiau oddiwrth 
yr hyn y mae athronyddiaeth yn dangos yw y 
cyfryw wrthrychau a'u hansoddau. Pe byddai'r 
dyn wedi ei gynysgaeddu â llygad chwydd- 
wydrol (mmicroscopiec) y byddai i'r cyrff o'i am- 
gylch ymddangos mor wahanol i'r peth ydynt yn 
awr, a phe byddai wedi cael ei drosglwyddo i fyd 
arall. Ei ddrychfeddyliau ar y cyfryw dybiaeth 
a fyddent yn fwy cyson â'r pur wirionedd, ond 
byddent yn mhell o fod mor wasanaethgar i 
fywyd cyffredin. _ Yn gyfatebol a hyn, yn y byd 
moesol, planodd Duw yn nynolryw y dybiaeth 
ffugiol o ryddid annhueddgar, fel yr arweinid 
hwynt i weithredu yn briodol y gweithrediadau 
y bwriadwyd hwynt iddynt—(Lord Kames' 
(H. Hornes) Essay on the Principles of Mora- 
lity, &c.) 

Y mae cyfundraith y Rhaglaw Edwards yn 
gwahaniaethu oddiwrth eiddo Arglwydd Kames 
yn y pethau canlynol:—(1.) Y mae Arglwydd 
Kames yn tybied y cyfryw angenrheidrwydd o 
barth gweithrediadau dynion, ac sy mewn gwir- 
ionedd yn anghyson â rhyddid. Tybia Mr, 
Edwards nad yw yr angenrheidrwydd moesol a 
amddiffyna ef yn anghyson a'r rhyddid helaethaf 
a ellir ei ddychymygu.— (2.). Y mae Arglwydd 
Kames yn golygu fod y geiriau anocheladwy, an- 
mhosibl, &c., yr un mor gyfaddas yn achos 
angenrheidrwydd moesol a naturiol, Hona Mr. 
Edwards y gellir, gyda mwy o briodoldeb, alw 
yr angenrheidrwydd ag sy'n canlyn gweithred- 
iadau yr ewyllys yn sicrwydd; gan nad yw 
amgen y cysylltiad sydd rhwng y testyn a'r ad- 
roddol (subjecb and predicale) y gosodiad sydd 
yn sicrhau eu hanfodiad. (3.) Tybia Arglwydd 
Kames, pe gallai dynolryw ganfod yn eglur wir 
angenrheidrwydd eu gweithrediadau, na byddai 
iddynt ymddangos iddynt eu hunain nac i eraill 
yn ganmoladwy, beius, nac yn gyfrifedig am dan- 
ynt. Huna Mr, Edwards fod angenrheidrwydd 
moesol yn hollol gyson â chlod ac anghlod, gwobr 
achosb. Yn olaf, Cytuna y ddau yn y dyb fod 
clod neu anghlod yn gorphwys yn benaf ar 
ogwydd neu dueddiad y meddwl. 

Sylwa'r Barwn de Montesguieu, yn ei “ Lythyr- 
au Persiadd,” megys y mae Duw yn gwneyd i'w 
greaduriaid weithredu yn hollol yn ol ei ewyllys 
ei hun, eì fod yn gwybod pob peth a dybia yn 


addas i'w wybod; ond er fod ganddo allu i ganfod 
pob peth, eto nad ydyw yn wastad yn defnyddio 
y gallu hwnw; yn gyffredinol y mae yn gadael 

ei greaduriaid at eu rhyddidi weithredu neu i 
beidio a gweithredu, fel y byddo cyfle ganddynt 
i fod yn euog neu yn ddieuog. Yn yr olwg hyn 
y mae yn ymwrthod a'i hawl i weithredu ar ei 
greaduriaid, ac i reoli eu penderfyniadau; ond 
pan y dewiso wybod unrhyw beth, y mae yn ei 
wybod bob amser; herwydd nad oes achos iddo 
yn unig ond ewyllysio iddo gymeryd lle fel y 
mae yn ei weled, a rheoli penderfyniadau ei 
greaduriaid yn ol ei ewyllys. Fel hyn y mae 
yn cyrchu y pethau a ddygwyddant o fysg y 
pethau ag sy yn unig yn alluadwy, trwy sefydlu 
yn ei fwriadau benderfyniadau dyfodol ewyllysiau 
eì greaduriaid, a'u hymddifadu hwy o'r gallu o 
weithredu neu beidio a gweithredu, yr hwn y 
cynysgaeddodd efe hwynt ag ef.—(Llythyrau 
Persiaidd y Barwn Montesguieu, tudal. YM4—155.) 

Yr hyn a ganlyn yw gwir sefyllfa y ddadl, 
medd, Dr. Priestley, gyda golwg ar ryddid dyn- 
ol:—*“' Yr wyf yn caniatau i ddyn yr holl ryddid 
neu allu ag sy'n alluadwy ynddo ei hun, ac y mae 
drychfeddyliau dynolryw byth yn ymgyraedd 
ato; sef y gallu i wneuthur pa beth bynag a 
ewyllysiont...... yn apfeistroledig gan unrhyw 
egwyddor neu achos oddiallan iddynt eu hunain. 
Yr oll ryddid. (yn hytrach gallu) yr wyf yn ei 
ddywedyd sy gan ddyn, yw i wneuthur amryw o 
bethau, pan y mae'r holl amgylchiadau blaenorol 
a chymhwys sefyllfa ei feddwl, a'i olwg ar bethau, 
yn hollol yr un.” Dyn yn yr un sefyllfa o. 
feddwl, a'r un olwg ar bethau, a wnelai yr un 
dewisiad yn wastad. ““A chaniatau hyn, bydd 
cysylltiad angenrheidiol rhwng pob peth a fu, sy, 
ac a ddaw, mewn ffordd o achos ac effaith.” .— 
( Priestley on Philos. Necess. $ 1.). Ond yma y 
mae Dr. P. yn gwahaniaethu yn fawr oddiwrth 
y Rhaglaw Edwards, yr hwn a dybia mai yr un. 
yn hollolywangenrheidrwydd mud-gelfyddydawl, 
ac angenrheidrwydd naturiol, ataliad neu rwym- 
edigaeth; yr hyn a_ ystyria efe yn holl anghy- 
funol a rhyddid moesol. Herwydd hyn y mae 
Edwards yn gwadu fod anogaethau yn gweith- 
redu ar y meddwl, fel pwyasu ar y dafol, trwy 
weithrediad mud-gelfyddydawl. Yn wir, y mae 
pob Calfiniaid yn dal, fod anogaethau yn llywodr- 
aethu yr ewyllys trwy effaith foesol, ac nid mud- 
gelfyddydol; canys er yr addefant fod achosion 
moesol yn dwyn effeithiau moesol, mor angen- 
rheidiol a gwirioneddol ag y mae achosion mud- 
gelfyddydol yn dwyn effeithiau mud-gelfyddydol, 
eto haerant nad yr un yw angenrheidrwydd 
nzoesol a mud-gelfyddydol. 

Y Dr. Priestley ei hun a_wahaniaetha ei gyn- 
llun ei hun oddiwrth eiddo Edwards a'r Calfiniaid, 
yn y pethau canlynol ;— 

1. Nad oesunangenrheidiolwr yn tybied y bydd 
ineb o ddynolryw ddyoddef byth, ond y bydd 
i gosbedigaethau y byd a ddaw ateb yr un dyben 
arhai y byd hwn; y rhai ydynt oll yn tueddu 
er lles, ac yn cael eu bwriadu yn eglur i'r dyben 
hwnw. 

2. Y mae'r angenrheidiolwr yn credu mai ei 
dueddiadau a'i weithredoedd ei hun yw moddion 
angenrheidiol ac unigol ei ddedwyddyd amserol 
athragywyddol; fel yn ol ystyr fwyaf geiriau, 


ANG 43 


ANGH 


fod yn gorphwys yn hollol arno ef eî Aun, pa un 
a fydd efe yn dda neu ddrwg, dedwydd neu an- 
nedwydd. 

3. Bod cynllun Calfinaidd yn cauad allan y 
dyb boblogaidd o ewyllys rydd; h.y., y rhyddid 
neu y gallu i wneyd fel yr ewyllysiom, (hyn gyda 
llawer y mae'r Calfiniaid yn hollol wadu); yr 
hyn (yn ol Dr. P.) sydd yn cyduno yn hollol âg 
athrawiaeth angenrheidrwydd athronawl, ac yn 
deilliaw oddiwrthi. 

4. Yr angenrheidiolwr a wrthyd bechod gwr- 
eiddiol, Duwdod ac iawn Crist, dylanwadau 
dwyfol, a phynciau eraill Calfiniaeth. Nid yw 
“yn credu fod gweithredoedd neb rhyw ddynion 
yn angenrheidiol ddrwg; ond yn y gwrthwyneb, 
fod yn alluadwy bod dybenion daionus gan y 
dynion gwaethaf mewn llawer o bethau a gyf- 
" lawnant; ac yr un modd fod y dynion goreu yn 
alluog o syrthio oddiwrth rinwedd, ac o ganlyn- 
iad o suddo i drueni yn y diwedd. 

Yn fyr, yn ol Dr. P., y mae defnyddiodraeth, 
angenrheidrwydd athronawl, ac Undodaeth, yn 
cael eu hystyried fel rhanau hanfodol yr un gyf- 
undraith. Y cynllun angenrheidrwydd sydd 
ganlyniad uniongyrchol defnyddiolderdyn; abod 
dyn yn holl ddefnyddiol sydd mewn modd arben- 
igol yn is-wasanaethgar i ddyndod moeth Crist. 
Canys os nad oes gan un dyn enaid gwahanol 
oddiwrth ei gorff, nid allasai fod enaid gan Grist 
yn hanfodi o flaen ei gorff; a byddi athrawiaeth 
rhaghanfodiad eneidiau (o ba un nid yw rhag- 
hanfodiad Crist ond cangen) gael ei dadymchwel- 
yd yn hollol.—(Priestley on Philos. Necessity, 
$.12: 

Er ï ysgrifenwyr uchod aed fros yr un tir 
drachefn a thrachefn, gau Belsham, Toplady, ac 
eraill, y rhai a ystyriasant y ddadl ar egwyddor- 
ion rheswm ac ysgrythyr; ond gellir, efallai, 
gynwys y pwnc mewn cylch bychan.—A chan- 
iatau fod dyn yn ddeiliad angenrheidwydd, yr 
hyn y mae yr holl ysgrifenwyr hyn yn ei 
ganiatau, rhaid fod yr angenrheidrwydd hwnw 
yn cyfodi, naill ai oddiwrth gyfansoddiad pethau 
ac ansawdd peirianwaith, neu oddiwrth ewyllys 
a gallu anorchfygol Duw. Ar y naill olwg a'r 
llall annichonadwy perffaith gysoni angenrheid- 
rwydd a rhyddweithrediad, (canys beth a wydd- 
om ni am natur Duw nac ysbrydion?) Ond yr 
angenrheidiolwr athronyddol a rwymir i symud 
Cristionogaeth oddiar y ffordd, er mwyn ei eg- 
wyddor ddewisol; canys os nad oes drwg mewn 
pechod, nid all fod lle i gosb, un angenrheid- 
rwydd am iawn, ac o ganlyniad, un angen am 
gnawdoliaeth Mab Duw. 

Cyn belled ag y mae'r ddadl yn dal perthynas 
â'r arfaethau dwyfol, gall y darllenydd edrych y 
gair Rhagarfaethyddion. 

ANGENRHEIDRWYDD, y gwrthwyneb i 
ryddid. Y mae y gair yn gyfansawdd o angen a 
rhaid, ac yn aewyddo yn briodol yr hyn nid ellir 
ei luddias, ond sydd yn rhwym o fod, ac yn sicr 
o gymeryd lle. 

Dau fath o angenrheidrwydd sydd; sef, angen- 
rheidrwydd naturiol ac angenrheidrwydd moesol. 
Angenrheidrwydd naturiol ydyw yr angenrhcid- 
rwydd sydd yn gorphwys ar, ac yn cyfodi oddi. 
wrth achosion naturiol gyntaf, pa un ai bod 
ewyllys ei ddeiliad (os oes ganddo ewyllys) yn 


ei gymeradwyo neu beidio. Angenrheidrwydd 
moesol ydyw yr angenrheidrwydd hwnw ag sydd 
wedi ei sylfaenu ar, ac yn cyfodi oddiwrth achos- 
ion moesol, sef, tueddiadau, greddfau, ac anog- 
aethau; ac a'r hwn y mae a fyno yr ewyllys bob 
amser, gan nad oes dim yn foesol dda na drwg, 
ond cyn belled ag y byddo a fyno yr ewyllys âg 
ef. Dyma'r angenrheidrwydd a olygir, neu a 
ddylid ei olygu, bob amser mewn dadleuon yn 
nghylch yr ewyllys. Gelwir hwn yn angen- 
rheidrwydd athronawl neu arddansoddawl; ac 
nid ydyw (fel y sylwa Jonathan Edwards) amgen 
cysylltiad rhwng testyn ac adroddol osodiad. Cyf- 
enwir ef, yn ol ei amgylchiadau, naill ai yn ang- 
enrheidrwydd amodol a diamodol, neu hollol; 
yn angenrheidrwydd cyffredinol a neiliduol, neu 
yn angenrheidrwydd o ganlyniad. (Edrych 
Edwards on the Will, pp. 142—144.) 

Dyn (fel y sylwa Mr. Buck) sydd weithredydd 
rhwym, os yw ei holl weithredoedd yn cael eu 
penderfynu gan achosion, yn rhagflaenu pob 
gweithred, fel nad allasai un weithred gyflawn- 
edig beidio a bod, neu fod yn wahanol i'r hyn a 
fu; ac os nad all un. weithred ddyfodollai na 
bod, a bod hefyd fel y bydd, ac nid mewn modd 
amgen. Ar y llaw arall, honir ei fod yn weith- 
redydd rhydd os yw yn alluog un amser, dan yr 
achosion a'r amgylchiadau y byddo danynt, i 
weithredu mewn modd gwahanol i'r hyn y mae 
yn wneuthur; neu, mewn geiriau eraill, os nad 
yw yn anocheladwy rwymedig bob amser, gan 
yr amgylchiadau y byddo ynddynt, i wneyd yr 
hyn y mae yn ei wneyd, ac nid dim amgen. 

Pa un ai bod dyn yn wcithredydd rhydd neu 
beidio, sydd bwnc ag a ddadleuwyd gan amryw 
o'r ysgrifenwyr enwocaf. Rhai a ddywedant ei 
fod; ac eraill nad yw. Gwrthwynebwyr athraw- 
iaeth angenrheidrwydd a ddywedant ei bod yn 
dinystrio cyfrifoldeb dyn, yn gwneuthur Duw 
yn awdwr pechod, ac ymarfer â moddion yn beth 
ofer a diles. Ond ei choleddwyra wadant union- 
deb y cyfryw gasgliadau, gan honi nad yw pob 
math o angenrheidrwydd yn anghyson a rhyddid; 
eithr dichon fod gweithredoedd creadur rhesymol 
yn rhydd, ac eto yn angenrheidiol, megys y mae 
yn sicr fod gwaith Crist yn ufyddhau, a marw, 
a gwaith Judas yn ei fradychu ef. Haerant 
hefyd nad ydyw yn gwneyd ymarfer a moddion 
yn beth ofer a diles gan fod y moddion wedi eu 
harfaethu yn gystal a'r dyben; ac nad yw yn 
gwneud rhinwedd yn llai canmoladwy a theilwng 
o wobr, gan nad yw Duw, Crist, angelion, a 
seintiau gogoniant yn llai canmoladwy am eu 
bod yn angenrheidiol santaidd a daionus.  Sylw- 
ant yn mhellach, fod gwadu angenrheidrwydd 
yn wadiad rhinweddol o ragwybodaeth Duw, yn 
gynhygiad at dynu y deyrn-wialen allan o fedd- 
iant y Creawdwr, ac at osod yr egwyddor ben- 
chwiban ac annarlunadwy hono, sef gallu hunan- 
benderfynol dyn, i eistedd ar orsedd y bydysawd 
yn eile ef. Heblaw hyny, dywedant fod y Bibl 
yn ei sicrhau tu hwnti bob amheuaeth, Job xxiii. 
13, 14; xxxiv. 29; Diar. xvi. 4; Es. xlv. 7; Act. 
xiii. 48; Eph.i. ll; l Thes.iii. 3; Mat. x. 29, 
30; Luc xxiv. 26; Ioan vi. 37. Gwel Defnydd- 
iolwyr, Arfaeth. 

ANGHARIAD, diffyg cariad, oerfelgarwch, 


gwrthnaws, casineb, gelyniaeth. Teimlad neu 


ANGH 


44 ANGH 


nwyd berthynol i fodau rhesymol yw anghariad, 
Y mae yn rhinweddol neu yn bechadurus yn ol 
ansawdd y gwrthrych a fyddo mewn golwg. 
Os bydd y gwrthrych mewn golwg yn ddryg- 
ionus, y mae anghariad ato yn rhinwedd; 
eithr os bydd yn dda, y mae yn bechadurus. Y 
mae'n perthynu i'r teimlad neu'r nwyd anhyfryd 
yma amrywiol raddau, megys annhueddgarwch, 
gwrthduedd, neu wrthnaws, casineb, gelyniaeth, 
llid, digofaint, a chynddaredd. Gwel yramryw- 
iol eiriau hyn yn eu lleoedd priodol. 

ANGHLOD, (clod,) anmharch, dianrhydedd 
gwaradwydd, gwarth. Gwel Clod, Gwaradwydd. 

ANGHOF, (cof,) ansawdd neu gyflwr di- 
feddwl, neu y weithred (os gellir ei galw felly) o 
ebargofiad. Y mae naill ai yn fwriadol neu 
ddifwriad; yn barhaus, neu ddamweiniol; yn 
feius, neu bechadurus. Gellir dywedyd ei fod 
yn fwriadol a beius yn ol ansawdd y gwrthrych 
a anghofir, a'r rhwymau a fyddo arnom i feddwl 
am dano, yn nghyd a'r manteision a'r cymhell- 
iadau a fyddom yn eu mwynhau i hyny. Y mae 
anghofio cymwynaswr yn feius, yn ol graddau 
ein rhwymau iddo, a'r manteision a'r cymhell- 
iadau fyddom yn eu mwynhau i fod yn ddiolch- 
gar iddo, neu i feddwl am dano. Gwel Cof. 

ANGHREDINIAETH, gair cyfansawdd o 
an a credin, ac yn arwyddo, anghoelio tystiol- 
aeth. 

Y gwrthwyneb i grediniaeth yw angrhedin- 
iaeth; ac nid yw yn gynhwysedig, 1. Mewn 
amheuaeth o'n hawl bersonol yn yr Arglwydd 
Iesu Grist, ac yn mendithion yr iechydwriaeth , 
canys, nid credu ein bod wediein hethol —neu wedi 
ein geni drachefn, mewn undeb a Christ, a bod 
genym hawl bersonol ynddo yw ífydd, ond credu 
tystiolaeth Duw am ei Fab, yn nghyd ag ym- 
orphwysiad arno am iechydwriaeth. Nid yr 
hwn a gredo ei fod wedi eì ethol a fydd cadw- 
edig, a'r hwn ni chredo hyny a ddemnir, yw y 
dystiolaeth y gofynir ein cydsyniad â hi; ond, 
rhoddi o Dduw i ni fywyd (ragywyddol, abod y 
bywyd hwn yn ei Fab ef. Blodeuyn yw llawn 
sicrwydd gobaith ag sydd yn tyfu ar wir ffydd, 
a gall ífydd hanfodi llenad yw hwn, megys y 
gall pren fod yn fyw er na byddo na dailna 
blodeu arno. 2. Nac mewn peidiad neu ataliad 
amserol gweithrediadau ffydd. Dichon bywyd 
fod yn y corff er na byddo ei weithrediadau nac 
yn deimladwy na chanfyddadwy. Yn yr un 
modd, gall y reddf fod yn yr enaid, er i'w gweith- 
rediadau beidio, neu gael eu hatal dros amser. 

I'r dyben i gael iawn olwg ar natur angrhed- 
iniaeth, ymddengys yn angenrheidiol i ni sylwi, 
fod dau air yn cael eu harferyd yn y Testament 
Newydd am dano; sef agmccrwa ac ameuOeua, ; 
(Rhuf. iii. 3; iv. 20; xi. 20, 23; Heb. iv. 11.) 
Y blaenaf, yn arwyddo anghoelio tystiolaeth; 
a'r olaf, anufyddhau ildi.. Y mae y naill yn 
gorwedd yn benaf yn y meddwl, a'r llall yn yr 
ewyllys a'r ymarferiad. Tebygid fod hyn yn 
arwyddo fod dau ryw o anghrediniaeth; sef angh- 
rediniaeth dybiawl, ac anghrediniaeth ymarferol. 

1. Anghrediniaeth dybiawl. Y mae hon yn 
gynwysedig mewn anghoelio tystiolaeth Duw, 
yn neillduol am Grist; ac hefyd mewn amheu- 
aeth o'i allu a'i ewyllys i drugarhau, ac o'i 
ffyddlondeb i gyflawni eï addewidion a'i fygwth- 


ion. “Y pethau hyn a ysgrifenwyd, (medd 
Ioan) fel y credoch chwi mai Iesu yw Crist 
Mab Duw; a chan gredu y caffoch fywyd yn ei 
enw ef,” (Ioan xx. 31); a Christ a ddywedodd 
wrth yr Iuddewon, “ Oni chredwch mai myfi 
yw efe, chwi a fyddwch feirw yn eich pechod- 
au,” (Ioan viii. 24); “Rhaid (medd Paul) i'r 
neb sydd yn dyfod at Dduw gredu ei fod ef, a'i 
fod yn obrwywr i'r rhai sydd yn ei geisio ef,” 
(Heb. xi. 6); ac am Abraham y mae yr un gwr- 
yn dywedyd, “ Nid amheuodd efe addewid Duw 
trwy anghrediniaeth, (arcrua) eithr efe a nerth- 
wyd yn y ffydd, gan roddi gogoniant i Dduw; 
ac yn gwbl sicr ganddo am yr hyn a addawsai 
efe, ei fod yn abl i'w wneuthur hefyd,” Rhuf. 
iv. 20, 21. Yr anghrediniaeth yma yw achos 
gwreiddiol pob pechod. Hwn oedd yr achos i'r 
Iuddewon wrthod Crist a'i osod i farwolaeth, yr 
hyn a achosodd eu tôriad ymaith fel cenedl oddi- 
wrth freintiau cyfamod yr efengyl, ac hefyd eu 
gwasgariad a'u dinystr, Rhuf. xi. 20. Hwn a 
ataliodd y rhai a ddaethant allan o'r Aifft rhag 
myned i Ganaan, ac a achosodd eu cwymp a'u 
dinystr yn y diffaethwch, (Heb. iii. 19); a hwn 
eto sydd yn cauad dynion oddiwrth hawl yn, a 
mwynhad o freintiau yr efengyl yn y byd pre- 
senol; ac os bydd yn hollol sefydlog, hwn hefyd 
a'u cau allan o'r nefoedd mewn bydi ddyfod. 
Gellir dywedyd ei fod yn hollol, pan y maent yn 
anghoelio y dystiolaethi gyd, ac nid rhan yn 
unig o honi; ac yn sefydlog pan y byddont yn 
aros dan lywodraeth amheuaeth yn mherthynas 
i'w gwiredd a'i dwyfoldeb, yn gyson a pharhaus, 
ac nid yn unig dros dymor, trwy rym profedig- 
aeth danllyd a disymwth. 

2. Anghrediniaeth ymarferol. Dyma'r angh- 
rediniaeth y mae'r rhan amlaf o drigolion ein 
gwlad ni yn euog o hono, ac yn byw dan ei 
lywodraeth. Cydsyniant â'r dystiolaeth am 
Grist, mai gwir ydyw; ond eto nid ydynt yn ei 
dderbyn na'i ddefnyddio yn ei swyddau fel eu 
Hiachawdwr, nac yn ufuddhau i'w orchymyn, 
nac yn ymostwng i'w osodiadau fel pen a brenin 
ei eglwys. Cymerant yn ganiataol mai gwir yw'r 
efengyl am fod eraill yn dywedyd felly, ac am 
fod y cyffredinolrwydd yn credu hyny; ond ni 
chwiliasant erioed drostynt eu hunain i mewn i 
wirionedd y mater. Nid yw eu ffydd ar y goreu 
ond cydsyniad oeraidd â thystiolaeth yr efengyl 
am Grist, ar sail addysg ddynol ac arferiad y 
cyffredinolrwydd o ddynion, heb un rhinwedd 
ynddii'w dwyn i'w werthfawrogi, ymorphwys 
arno am iechydwriaeth, nac i ymostwng i'w 
reolau, na pharchu ei osodiadau. Ni wyddant 
hwy ddim am ufudd-dod ffydd, llafur cariad, 
nac ymaros gobaith, I Thes. i. 3: Herwydd 
hyn, anufyddion, rhai nid ydynt yn ufuddhau 
i'r gwirionedd, a phlant anufydd-dod, (arceiOeua.) 
y maent yn cael eu galw yn ngair Duw, 1 Pedr 
ìi. 7; Rhuf. ii. 8; Eph. ii. 3.. Ymddengys, 
gan hyny, fod y rhyw hon o anghrediniaeth yn 
gynwysedig, nid mewn amheuaeth o wirionedd 
tystiolaeth Duw, ond mewn anufydd-dod iddi. 
Y mae hwn, gystal a'r llall, yn damnio os bydd 
i ddynion aros ynddo yn gyson a pharhaus. 
'“ Yr hwn nid yw yn credu ('o aret9wv, )ìr Mab, 
ni wel fywyd, eithr y mae digofaint Duw yn 
aros arno ef.” [oan iii. 96. 


ANGH 


Ymddengys fod anghrediniaeth yn bechod 
mawr, os ystyriwn ynl. Y dirmyg y mae yn ei 
daflu ar Dduw ; ar eì ras a'i ddoethineb yn trefnu 
iechydwriaeth; ar ei gariad yn danfon ei Fab i'w 
phwrcasu; ar ei haelioni yn ei chynyg a'i chy- 
hoeddi; ac ar ei allu yn ei chymhwyso a'i pher- 
ffeithio. Y mae, mewn effaith, yn gwneuthur 
Duw yn gelwyddog, 1 oan i. 10. Beth a all 
fod yn fwy o ddirmyg ar wr geirwir na gwrthod 
ei dystiolaeth? ar wr galluog a ffyddlawn, na 
gwrthod ymddiried ynddo? ar wr haelionus a 
chymwynascar, na gwrthod ei roddion, a diys- 

. tyru ei gymwynasau? Dim, yn sicr. Fel hyn 
NR ymddyga yr anghredadyn tuag at Dduw. 
aith rymus ei ymddygiad gwastadol yw, “ Nad 
yw llid Duw i'w arswydo, na'i ffafr i'w dymuno.” 
Y mae ymddygiad hwn yn dywedyd yn uchel, 
“€ Nid oes arnaf angen dy ffafrau ; nid oes cenyf 
ddiolch iti am dy ddarpariadau ; nid wyf yn 
ystyried dy roddion yn werth eu derbyn, na'th 
gynygion yn teilyngu fy sylw; uid ydynt o gy- 
maint gwerth yn fy ngolwg ag i'm tueddu i 
ymadael ag un o'm chwantau er eu mwyn. 
Gallesit cadw dy Fab, dy efengyl, dy iechydwr- 
iaeth, a'th uefoedd o'm rhan i. Nid wyf yn eu 
chwenych, nac yn ymofyn eu cael!” 2. V 
niwaid y mae yn ei wneuthur î ddyn. Anghred- 
iniaeth yw'r pechod sydd yn atal iechydwriaeth 
oddiwrth ddynion, ac yn selio eu damnedigaeth. 
Hwn sydd yn eu cadw yn nghaethiwed pechod, 
yn cadw eu cadwynau am eu traed, ïe, yn 
eu tynhau. Awn sydd yn cau drws y nef yn 
eu herbyn, ac yn acoryd drws uffern iddynt 
fyned i mewn iddi; a Awn hefyd a fydd yn eu 
cloi dros byth yn y carchar tywyll, anobeithiol 
hwnw. Oni buasai y pechod Awm, er iddynt 
syrthio o gyflwr perffaith a dedwydd, mor isel a 
drws annwn, gallasent nid yn unig adenill eu 
hawddfyd a'u huchafiaeth dechreuol, ond hefyd 
gael meddiant a mwynhad o hawddfyd mwy, a 
dyrchafiad uwch na'r un a gollasant. Yn lle 
hyny bydd i Awm eu darostwng i gyflwr mwy 
poenus a thruenus na'r paganiaid yn uffern. 
Bydd yn esmwythach i Sodom a Gomorah, i 
Tyrus a Sidon, yn nydd y farn nac iddynt hwy. 
“Y rhai a fuont fyw yn nghanol tywyllwch 
paganiaeth a cant oerach awyr yn uffern nag 
esgeuluswyr iechydwriaeth gymaint 1” 

Achosion anghrediniaeth, medd Mr. Buck, 
yw Satan, anwybodaeth, balchder, a chnawdol- 
rwydd. Y niwaid o hono sydd fawr; y mae 
yn caledu y galon, yn ei llenwi o ryfyg, yn creu 
annyoddefgarwch, yn twyllo â chyfeiliornad, ac 
yn y diwedd yn gwneyd dynion yn agored i 
gosb, Ioan iii. 18. (CAharnock's Works, vol. II, 
p.601; Case's Sermons, Ser. 2; Bishop Porleus's 
Sernpons, vol. I, Ser. 2; Dr. Owen's Reasons of 
Faith; Hannam's Compendium, vol. 11, p. 26.) 

ANGHREDINW YR, rhai nad ydynt yn credu 
yrefengyl. Eu nodau ydynt, 1. Rhai wedi clyw- 
ed yr efengyl, ond sydd yn anwybodus o'i natur 
a'i chynwysiad, Ps. ix. 10; 2Tim.i.12. 2. 
Rhai diofal a didaro yn nghylch eu hachos tra- 
gywyddol, Hebiv. 3; Act xvi. 30. 3. Rhai yn 
byw mewn anufudd dod i orchymynion Duw, 
ac esgeulusdod gwastadol o ddyledswyddau 
Cristionogrwydd, 2 Tbes. i. 8. 4. Y rhai a 
wadant wirionedd a dwyfoldeb gair Duw. Am 

G 


45 ANGH 
eu frueni, gwel yr erthygl blaenorol. Gwel 
hefyd Gwrth-gredwyr. 
ANGHRIST, gwrthwynebwr Crist. Y mae 


y gair Groeg yn gyfansawdd o ayrt, yn lle, yn 

groes, neu yn erbyn, a yptcroc, Crist; ac felly 

y mae yn arwyddo un yn lle, yn erbyn, neu yn 

wrthwyneb i Grist. Y mae yn cael ei arferyd 

yn yr ysgrythyrau santaidl yn gyffredinol a 

neillduol. Yn gyffredinol, y mae yn arwyddo y 

gau oristiau, twyllwyr, a chyfeiliornwyr, a ym- 

ddangosant yn y byd o amser Crist hyd yn 

awr, (l Ioau ii. 18—22;; iv. 3); yn neillduol, 

rhyw allu, cyfansoddiad, neu gyfundraeth o 

egwyddorion ac ymarferion croes i Grist, ei 

awdurdod a'i grefydd. Gelwir hwn mewn modd 

gwahaniaethol a phwysig yn anghrist, (1 Ioan 

ii. 18); ac hefyd, yn ddyn pechod, mab y golled- 

igaeth, dirgelwch anwiredd, yn anwir ac yn fwyst- 

JW, 2 Thes. ii. 3, 7, 8; Dat. xiii. 1... Amrywiol 

ydynt y tybiau yn mherthynas iddo; ond 

cytunir yn gyffredin nad ydyw yn golygu un 

person arbenigol, eithr rhyw allu neu gyfan- 

soddiad o eswyddorion ac ymarferion croes i 

Grist a'i grefydd; yn enwedigol pabyddiaeth yn 

ei holl ranau a'i llyosvedigaeth.. Ymddengys 

rhesymoldeb y cyfryw dyb, pan ystyriom gyd- 

govdiad y proffwydoliaethau am anghrist a 

pbabyddiaeth yn gyffredinol a neillduol. Rhag- 

ddywedwyd am anghrist y byddai iddo eistedd, 

neu deyrnasu ar bobloedd, torfeydd, cenhedl- 

oedd ac ieithoedd, Dat. xvii. 15; y byddai i'r 

holl ddaear ryfeddu ar ei ol, Dat. xiii. 3); y 

byddaiiddo ymdderchafu coruwch pob peth a 

elwir yn Dduw, (sef swyddogion gwladol,) neu 

a addolir, ac y byddai iddo eistedd (h.y. llyw- 

odraethu) yn nheml Dduw, a'i ddangos ei hun 

mai Duw ydyw, (2 Thes. ii. 4); y byddai iddo 

enau yn traethu mawrhydri, ac y byddai yr 

olwg arno yn arwach na'i gyfeillion, (Dan. vii. 

8, 20); y byddai yn erlidiwr creulawn ar y 

seint (Dan 216 00 at. 11.04. XVI 19.0.) 3 5Y. 

byddai iddo ragori mewn dichel a chyfrwysdra, 

(lan. vii. 8, 20); y byddaii frenhinoedd Crist- 

ionocaeth ymostwng iddo, (Dat. xvii. 12, 19); 

y byddai ei ddyfodiad yn ol gweithrediad Satan, 

gyda phob nerth ac arwyddion, a rhyfeddodau 

cau, a phob dichell anghyfiawnder yn y rhai 

colledig, (2 Thes. ii. 9, 10; Dat. xiii. 14, 15); 

y byddai iddo wahardd priodi, a gorchymyn 

ymatal oddiwrth fwydydd, y rbai a greodd Duw 

i'w derbyn trwy roddi diolch, (J Tim.1v. 3); y 

byddai yn gyfoethog ae yn meddianu pob rhwysg 

amawredd daearol, (Dat. xvii. 4; xviii. 7, 12, 
13, 16); y gwaharddaii bawb brynu a gwerthu 
ond y rhai fyddai ganddynt ei nod, ei enw, neu 
rifedi ei enw ef, (Dat. xiii. 17); y byddai ei 
farsiandaeth yn ddigyffelyb, (Dat. xviii. 12, 13) ; 
ac na oddefai i gyrff y saint gael eu claddu, Dat. 
xi. 8, 9. Pwy, cyfarwydd a hanes pabyddiaeth, 
na chenfydd pa mor lythyrenol y cyflawnwyd y 
pethau hyn oll ynddi hi? Heblaw hyn oll, y 
mae darluniad proffwydoliaethol o brif eisteddle 
anghrist, neu y bwystfil, yn ei gwneyd yn fwy 
na thebygol mai pabyddiaeth a olygir wrtho, 
Dat. vii. 3,4, 9, 12, 18.. Yr oedd dinas Rhufain 
yn sefyll ar saith mynydd, ac felly yn cyfateb 
yn hollol i'r desgrifiad proffwydoliaethol o brif 
eisteddfod anghrist. 


ANGH 46 


ANGH 


Yn mherthynasi gyfodiad, parhad, llywodr- 
aeth, a chwymp anghrist, gellir sylwi, 1. Mai 
yn raddol yr ymddangosodd. Yr oedd yn dech- 
reu gweithio yn amser Paul; ond ni chyrhaedd- 
odd uwchafedd ei allu a'i ogoniant dros ganoedd 
o flynyddau wed'yn; sef, hyd nes i'r hyn oedd 
yn atal (sef llywodraeth ymerodraethol Rhufain) 
gael ei dynu ymaith, (2 Thes. ii. 3—10;) ac 
nes i'r pab gael ei gyhoeddi gan Phocas, ymer- 
awdwr Caercystenyn, yn esgob cyffredinol; ac, 
yn ol eraill, hyd nes iddo gael ei wneuthur yn 
dywysog gwladol, trwy gydio Rhufain a'i thiriog- 
aeth, yn nghyd â thiriogaeth Ravanna a'r Bab- 
aeth. 2. Fod amser terfynedig i'w lywodraeth 
barhau; sef, 1260 o flynyddoedd, Dat. xi. 3; 
xii. 6. 3. Nad ydys yn gwbl sicr pa bryd y 
terfyna ei lywodraeth, neu y cymer eì gwymp 
]e; am nad ydys yn sicr pa bryd y dechreuodd 
deyrnasu. Tybia rhaina ddechreuodd ei deyrn- 
asiad hyd nes y cafodd ei wneuthur yn dywysog 
gwladol, yn y flwyddyn 756, pan y cymerodd 
Pepin diriogaeth Ravanna trwy drais, oddiar y 
Lombardiaid, gan ei throsglwyddo i'r pab a'i 
olynwyr. Eraill a dybiant iddo ddechreu yn 
726, pan y daeth Rhufain a'i duciaeth i fod yn 
eiddo esgob Rhufain. Tybia Mede iddo ddechreu 
yn y flwyddyn 456; ond eraill gyda mwy o 
reswm a'i hamserant yn y flwyddyn 606, neu 
608, pan y cyhoeddwyd y pab Boniface III., yn 
esgob cyffredinol, gan Phocas, ymerawdwr Caer- 
cystenyn, un o'r gormeswyr gwaethaf'a fu erioed 
yn y byd. Yr oedd esgobion Rhufain a Chaer- 
cystenyn wedi bod yn ymdrechu yn hir am yr 
anrhydedd hwn; o'r diwedd penderfynwyd efyn 
ffafr esgob Rhufain; ac o'r pryd hwn dyrchafwyd 
ef uwchlaw yr holl esgobion eraill, a chafodd ei 
uchafiaeth ei sefydlu trwy awdurdod ymerodr- 
aethol; yn awr, hefyd, yr oedd yr anwybodaeth, 
y llygredigaeth, a'r coel-grefydd dyfnaf yn teyrn- 
asu. Yr eglwys ydoedd yn wir druenus; a'r 
gweinidogion oll yn ymroddi; bob drygioni a 
llygredigaethau. _ Lleoedd addoliad oeddynt 
debycach i demlau paganaidd nag i eglwysi 
Cristionogol; mewn gair, yr oedd cybydd-dra, 
balchder, a gwagedd yr holl esgobion, henuriaid, 
diaconiaid, ac hyd yn nod y mynachod unigol, 
uwchlaw dychymyg! Y mae hyn oll yn hollol 
ateb i'r desgrifiad a roddodd. Paul o anghrist, 2 
Thes. ii. 4—10. Heblaw hyny, y mae yn angen- 
rheidiol sylwi mai yr amser hwn sydd yn cytuno 
oreu a'r pryd, yn ol proffwydoliaeth, yr oedd i 
gael ei ddatguddio. Yr oedd cyfodiad anghristi 
gael ei ragflaenu gan ddinystr yr ymerodraeth 
Rnfeinig, gan sefydliad ffurf wahanol o lywodr- 
aeth yn yr Idal, a chan ddosparthiad yr ymerodr- 
aeth i ddeg o deyrnasoedd; y mae cyflawniad y 
pethau hyn oll yr amser hwn, yn gwneyd yn bur 
debyg mai y flwyddyn 606, neu 608 oedd amser 
ei gyfodiad; ac os felly gellir bod yn sicr nad yw 
ei gwymp yn nepell, yr hyn sydd yn cael ei 
wneuthur o hyd yn fwy tebygol trwy arwyddion 
yr amserau. Y mae ei deyrnas yn crynu hyd ei 
seiliau; ei lywodraeth i raddau helaeth, wedi 
cael ei chymeryd oddi wrtho; aphob peth megys 
yn cydweithredu yn raddol er dinystrio ei aw- 
durdod; fel y mae yn eithaf tebygol, oddiwrth 
ymddangosiadau presenol—y bydd ar drengu 
erbyn terfyniad yr ysbaid a nodwyd, sef 1260 o 


flynyddoedd,” oddiamgylch y flwyddyn 1866 
neu 1868. Heb gymeryd arnom benderfynu dim 
yn nghylch pwnecmor ddyrus a dadleugar, terfyn- 
wn trwy sylwi fod mawr achos i lawenhau, wrth 
feddwl fod ei gwymp yn agoshau, ac y bydd i 
Dduw, ar fyr, “ddyfetha yr anwir hwnw ag 
ysbryd ei enau, a'i ddileu â disglaerdeb ei ddyfod- . 
iad,” 2 Thes. ii. 8; apltan y cymer hyny le, “ Y 
bydd i'r seithfed angel udganu, ac y bydd llefau 
uchel yn y nef, yn dywedyd, Aeth teyrnasoedd 
y byd yn eiddo ein Harglwydd ni a'i Grist ef; 
ac efe a deyrnasa yn oes oesoedd, Dat. xi. 15. 
Gwel Bishop Newton on the Prophecies; Simp- 
son's Key to ditto;, Edwards's History of Redemp- 
dion; Brown and Buck's Dictionaries. 

ANGHYDFFURFWYR, y rhai a ymadaws- 
ant a chyfundeb eglwys wladol Lloegr; yn neill- 
duol y gweinidogion hyny a drowyd o'u bywiol- 
aethau yn 1662, y rhai oeddynt, yn ol cyfrif y Dr. 
Calamy, yn nghylch dwy fil o rifedi; yn nghyd 
a'r bobl a ymlynent wrthynt. “Dydd Gwyl 
Bartholomeus, (medd yr enwog Lock,) ydoedd 
ddinystriol i'n heglwys a'n crefydd ni, trwy fwriad 
allan o honi nifer fawr o dduwinyddion teilwng, 
dysgedig, duwiol, ac uniawn-gred, y rhai nid all- 
ent gydsynio ag amryw bethau yn ngweithred 
unífurfìaeth, yr hon a gymerodd le y diwrnod 
hwnw. Ac y mae yn deilwng o sylw neillduol, 
i'r achos eglwysig hwn gael ei ddwyn yn mlaen 
gyda'r fath frys, a bod yr ufudd-dod gofynedig yn 
y weithred mor afresymol, fel nad oedd yn allu- 
adwy i un o bob deugain o'r gweinidogion weled 
na darllen llyfr y Weddi Gyffredin, cyn y pryd 
apwyntiedigiddynti arwyddo eu hollol gydsyn- 
iad ag ef; canys wrth gymharu yr amser y cymer- 
odd y weithred le, a'r amser gosodedig ynddi i'r 
gweinidogion arwyddo ìlyfr y Weddi Gyffredin, 
ymddengys nad oedd yn alluadwy ei argraffu 
a'i ddosparthu, fel ag ì'w cynysgaeddu ag adeg 
i'w ddarllen cyn ei arwyddo.” 

Y maeyn anhawdd dirnad y caledi a'r an- 
fanteision y gwnaethpwyd yr Anghydffurfwyr, 
gweinidogion a phobl, yn agored iddynt. Yn ol 
gweithred unffurfiaeth, rhwymid y gweinidogion 
i arwyddo eu hollol gydsyniad â phob peth yn 
llyfr y Weddi Gyffredin, dan boen. colli eu cyn- 
haliaeth a'u bywiolaethau. Yn nghylch yr un 
pryd, amryw gyfreithiau eraill, tra gorthrymus 
1 weinidogion a phobl, a gymerasant le, Y 
flwyddyn flaenorol, (1661) sefydlwyd y weithred 
fwrdeisiol (corporation act) trwy yr hon yr an- 
alluogwyd pawb i weini un swydd o ymddiried 
ac anrhydedd mewn bwrdeis-dref, nâ dderbyn- 
ient y cymun yn yr eglwys wladol. Y weith- 
red gyfarfodol (conventicle act) yn 1663 a 1670, 
a waharddai uwchlaw pump o ddynion mewn oed, 
heblaw y teulu arosol, i gyfarfod i addoli mewn 
unrhyw anedd, dan boen carchariad dros dri mis, 
am y trosedd cyntaf, neu dalu dirwy o bum 
punt; am yr ail drosedd, chwech mis o garchar- 
iad, neu ddeg punt; am y trydydd, dêoliad i'r 
planfeydd Americanaidd dros saith mlynedd, neu 
dalu can punt; ac yn achos eu dychweliad oddi- 
yno, i ddyoddef marwolaeth heb fraint eglwys- 
wyr. A'r hyn oedd yn ychwanegu yn ddirfawr 
at eu gorthrymder ydoedd, eu bod yn cael eu 
profi a'u condemnio gan ynadon heddwch, ar 
dystiolaeth eu cyhuddwyr, heb reithwyr. Trwy 


ANGH 


47 


ANGH 


rinwedd y weithred dan sylw, llanwyd y carchar- 
au yn ebrwydd ag Ymneillduwyr Protestanaidd, 
a daeth galwedigaeth cyhuddwr i fod yn elw 
mawr. Y fath oedd creulonderau yr amseroedd 
hyn, medd Neale, fel yr ofnent weddio yn eu 
teuluoedd, os byddai yn nghyd fwy na phedwar 

. o'u cydnabod, heblaw'r teulu, ar ymweliad gyda 
hwynt: ie, rhai teuluoedd a_ betrusent geisio 
bendith ar eu hymborth, os dygwyddai pump o 
ddyeithriaid fod yn bresenol wrth y bwrdd. 
Heblaw hyny, gweithred Rhydychain, (te Oxford 
act) yn 1665, a ddêolai weinidogion yr Anghyd- 
ffurfwyr bum milltir oddiwrth bob bwrdeisdref 
— yn anfon aelod i'r senedd, ac a waharddai iddynt 
gadw ac addysgu ysgol. Yn yr un flwyddyn, 
cymerodd y weithred brawf ( test act) le, yr hon 
a rwymai bawb a ddyrchefid i unrhyw swydd o 
dan y llywodraeth, i gymeryd y cymun yn yr 
eglwys wladol. Mewn gair, y fath oedd caledi 
yr Anghydffurfwyr, trwy ysbryd anoddefol yr 
amseroedd hyn, fel y tybir ìi wyth mil o honynt 
farw mewn carcharau, yn nheyrnasiad Charles 
y ail; ac yn ol cyfrif gofalus Mr. Jeremiah 
hite,i dri ugain mil o honynt ddyoddef yn 
mhob ffordd, o amser Charles yr ail hyd y 
chwyldroad, Yr un creulonderau a ddygwyd 
yn mlaen yn yr Alban; ac yno yn gystal ag yn 
Lloegr, y diangodd llawerodd o'u gwlad, er mwyn 
gochelyd erledigaeth. Ond, er hyn oll niallwyd 
eu darostwng, eithr cynyddent yn ddirfawr mewn 
rhifedi, ac ychwanegwyd llawer atyntyn y teyrn- 
asiad hwn, o blith gweinidogion yr eglwys 
wladol, y rhai a ymadawsent â'i chyfundeb, gan 
gymeryd eu rhan gyda'r Anghydffurfwyr, o her- 
wydd ysbryd erlidgar ac anoddefol yr eglwys 
hono. Eithr eyfnewidiodd y Brenin Iago ei 
fesurau yn ddisymwth, gan ganiatau goddefiad 
eyffredinol, achan godillawero'r Anghydffurfwyr 

. Ì swyddau o elw ac ymddiried; er bod yn amlwg 
mai ei amcan trwy hyny oedd adferu Pabydd- 
iaeth. Pan ddaeth y Brenin William i'r orsedd 
sefydlodd gyfraith goddefiad (toleration act) trwy 
yr hon y cafodd yr Anghydffurfwyr eu rhyddhau 
oddiwrth y cospedigaethau rhagddywededig, ac 
y cawsant ganiatâd i addoli yn ol goleuni eu 
cydwybodau eu hunain. Oddiamgylch diwedd 
teyrnasiad Anne, cawsant eu dychrynu i raddau 
trwy ysgrifa elwid, ysgrif cydffurfiad achlysurol, 
(occasional conformi6y bill,) yr hwn oedd yn 
gwahardd pob un mewn swydd dan y llywodr- 
aeth rhag myned i dy cyfarfod yr Ymneillduwyr. 
Ysgrif arall a elwid ysgrif rhwyg eglwysig, 
(schism bill) a gafodd y cydsyniad breninol, yr 
hon a waharddai yr Ymneillduwyr hyd yn nod i 
addysgu eu plant eu hunain, ac a'u rhwymai i'w 
rhoddi dan olygiad Cydffurfwyr; ac hefyd, a 
rwymai bob athraw ac ysgol-feistri beidiomyned 
i gyfarfod, a bod yn bresenol mewn ty cyfarfod o 
eiddo'r Ymneillduwyr; ond bu y Frenines farw 
ar y diwrnod yr oedd y weithred anghyfiawn hon 
i gymeryd gweithredol le, sef Awst l, 1714. 
Brenin Sior I. yn hollol ymwybodol i'r creulon- 
derau hyn gael eu dwyn ar yr Ymneillduwyr 
herwydd eu hymlyniad diysgog wrth yr olyniad 
Protestanaidd yn ei deulu anrhydeddus ef yn 
erbyn gweinyddiad Toriaidd a Siacobinaidd, yn 
palmantu'r ffordd i ddwyn i mewn i'r orsedd 
ymgeisiwr Pabaidd, a fynodd ddiddymu'r ysgrif- 


au rhag-grybwylledig yn y bumed flwyddyn o'i 
deyrnasiad, er i erthygl gael ei adael, yr hwn a 
waharddai faer, neu unrhyw ynad arall, i fyned 
i unrhyw gyfarfod crefyddol, a'i faniar swyddol 
ganddo. Wrth derfynu yr erthygl hwn, y mae 
yn addas sylwi fod y rhan fwyaf o'r deddfau 
gormesol yn erbyn yr Ymneillduwyr wedi eu 
hollol ddileu, fel nad ydynt mwyach yn llychwino 
deddf-lyfrau Brydain Fawr; a bod arwyddion 
gobeithiol yn ymddangos yn bresenol, y bydd 
symudiad buan i gael ei wneuthur o'r anfanteis- 
ion y maent eto yn gorwedd danynt, o herwydd 
eu hymlyniad cydwybodol wrth egwyddorion 
rhyddid crefyddol. Sylwer yn mhellach, fod yr 
enw Anghydfiurwyr, er amser y chwyldroad, 
wedi rhoddi ffordd, yn raddol, i'r enw Ymneill- 
duwyr, neu Ymneillduwyr Protestanaidd; ac 
mai wrth yr enw hwn y mae canlynwyr yr hyglod 
Anghydffurfwyr yn cael eu hadnabod yn gyffred- 
in, yn bresenol.— Buck. 

ANGHYFIAWNDER, o an, cyd, ac iawn; 
cam; y gwrthwynebi gyfiawnder ac uniondeb. 
Y mae pob pechod yn anghyfiawnder, (1 Ioan v. 
17.) gan ei fod naill ai yn ataliad o'r hyn sydd 
uniawn; neu yn gyflawniad o'r hyn sydd anun- 
iawn tuag atom ein hunain, neu eraill. Gwel 
Camwedd, Niwaid, Cyfiawnder. 

ANGHYMEDROLDEB; gormodedd o un- 
rhyw beth. Yn gyfíredinol, y mae'r gair yn 
golygu gormodedd mewn bwyta ac yfed; eithr 
nid yw idd ei gyfyngu at hyny yn unig. “Beth 
bynag sydd yn dinystrio'r iechyd, yn gwanhau'r 
synhwyrau, yn enyn y nwydau, yn tywyllu a 
gwanychu'r dealltwriaeth, yn gwyrdroi'r gyd- 
wybod, yn caethiwo'r ewyllys, neu mewn un 
modd yn anmharu a gwanhau'r cynheddfau, a ellir 
eialw yn anghymedroldeb.”” Gwel Cymedroldeb, 
Dirwest. 

ANGHYTUNWYR, enw a gymhwysir weith- 
iau at Ymneillduwyr Brydain, ond yn fwyaf 
neillduol at y rhai Pwylaidd, sef y Lutheriaid, 
y Calfiniaid, y Groegiaid, a'r Arminiaid, yn 
Pwyl (Poland,) y rhai a gawsant ryddid crefyddol 
yn 1736, yr hyn a omeddwyd i'r Ail Fedyddwyr, 
y Sosiniaid, a'r Crynwyr. 

Dechreuodd y diwygiad yn Pwyl mor foreu 
ag amser Luther. Yn nheyrnasiad Segismund 
Awgustus (1548—72.) Yr oedd lluoedd o'r 
bobl, ac hyd y nod haner aelodau y cymanfa, a 
mwy na haner y pendefigion yn Lutheriaid a 
Chalfiniaid.. Cymanfa Sandomir, yr hon a der- 
fynodd yn 1570, a unodd y Lutheriaid, Calfin- 
iaid a'r brodyr Bohemaidd yn un eglwys, yr hwn 
undeb ydoedd o duedd gwladyddol, ac aelodau 
yr hwn a gawsant yr un breintiau â'r Pabyddion, 
mewn canlyniad i heddwch crefyddol (paw dis- 
sidenham, ) yv hwn a gadarnhawyd gan y brenin 
trwy lŵ yn 1573. Ond y camsyniad mawr o esgeul- 
luso penderfynu perthynasau y ddwy blaid gref- 
yddol â'u gilydd, a achlysurodd ymrysoniadau 
cwaedlyd. Eri hawliau yr anghytunwyr wedi 
hyny, gael eì gadarnhau amrywiol o weithiau, eto 
cawsant yn raddol eu diddymu, yn neillduol yn 
1717 a 1718, o dan deyrnasiad Awgustus II., 
pan yr ymddifadwyd hwynto'u hawl i bleidleisio 
yn y Gymanfa. Yn y flwyddyn 1739, o tan 
Augustus III. collasant fwy eilwaith; ac yn 
nghymanfa yr heddychiad, fel y gelwid hi, yn 


ANLL 


48 


ANN 


1736, cafodd hen ordinhad yn gofyn i bob brenin 
fod yn Babydd, ei hadnewyddu. Wedi olyniad 
y brenin diweddaf, Stanislaus Poniatovky, yr 
anghytunwyr a ddygasant eu gormesiadau ger 
bron y gymanfa a gynaliwyd yn 1766, a'u hawl- 
iau a gawsant eu hamddiffyn gan Rwsia, Den- 
marc, Prwsia, a Lloegr. Rwsia, yn neillduol, 
wedi elwa trwy yr achlysur, i'r dyben o hel- 
aethu ei hawdurdod yn achosion Pwyl, a rodd- 
odd amddiffyniad egniol trwy ei chyfrwnowriaeth, 
iddynt er cael cymanfa newydd yn 1767; pan y 
gosodwyd hwynt ar dir cyfartal a'r Pabyddion. 
Y gymanfa yn 1766, a ddiddymodd y deddfau 
a wnaed yn eu herbyn yn flaenorol. Y rhyfel 
yn erbyn y cyngreirwyr yn tori allan, a'r deyrnas 
yn cael ei diaelodi, ni chafodd dim ei orphen, pa 
fodd bynag, hyd y flwyddyn 1/75; pryd yr ad- 
feddianodd yr anghytunwyr eu holl freintiau, 
oddigerth yr hawli gael eu hethol yn seneddwyr, 
neu yn weinidog y llywodraeth. Dygwyddiadau 
diweddar yn Pwyl, a'u gosodasant yn hollol ar 
yr un tir a'r Pabyddion. 

ANGLADD, (cladd,) claddedigaeth, cynheb- 
rwng. Gwel Claddedigaeth. 

ANHAP, (Aap,) anffawd, aflwydd, damwain 
niweidiol ac anghysurus. 

ANIAN, naturiaeth, greddf, tuedd. Y mae y 
gair weithiau yn cael ei arferyd i ddynodi yr holl 
fyd, neu yrollsydd yn bod; megys pan y dywed- 
ir, “Holl anian,” h.y., yr holl fydysawd, neu yr 
hyn oll sy'n bod; ac hefyd, “ Nid yw y peth a'r 
p€th mewn anian, neu natur, ac yn holl anian, 
neu natur;” hyny yw, nid yw yn hanfodi. Y mae 
hefyd yn arwyddocâu, yn gyffredin, dull mewnol, 
naturiol, cynhenid hanfodaeth; y cyfansoddiad, 
gwneuthuriad, neu dueddiad hwnw a pha un y 
cynhysgaeddwyd unrhyw beth yn ei ddygiad 
cyntaf i fod, ac o'r hwn y mae y priodoliaethau, 
galluoedd, tueddiadau, tymherau, ansoddau, a 
dulliau a elwir yn naturiol, mewn gwrthwyneb- 
iad i'r rhai cyrhaeddiadol, digwyddiadol, neu 
gymhelliadol yn deilliaw. Hyn a olygir, pan y 
dywedir, anian y tan yw llosgi, yr haul yw 
gwresogi, &c. Hyn hefyd oedd yn ngolwg Paul 
wrth ddywedyd, “Canys eu gwragedd hwy a 
newidiasant yr arfer anianol i'r hon sydd yn 
erbyn anian,” Rhuf.i.26. Ond mewn duwin- 
yddiaeth y mae y gair yn gyffredin yn arwydd- 
ocâu egwyddor neu dueddiad moesol yr enaid. 
Herwydd hyn, darllenir genym yn fynych am 
“anian dduwiol ac anian bechadurus.” Wrth 
“anian dduwiol,” 2 Pedr i. 4, y meddylir yr 
egwyddor, neu y tuedd santaidd hwnw a ffurfir 
yn eneidiau y cadwedigion gan yr Ysbryd Glan 
trwy'r gair yn yr adenedigaeth, yr hwn sydd yn 
gogwyddo'r meddwl at Dduw, yn peri iddo ym- 
hyfrydu yn Nuw, ac yn ein gwneuthur yn debyg 
iDduw. Cynydd, cryfhad, a dygiad hon yn 
mlaen yw santeiddhad. Wrth anian bechadurus, 
yn y gwrthwyneb, y meddylir, gogwydd neu 
duedd dyn annychweledig at bechod; yr hyn 
sydd yn peri iddynt ymhyfrydu ynddo, a'r hyn 
sy'n cynhyddu a chryfhau trwy ymarferiad, 
Gwel Egwyddor, Natur, Tuedd, &c. 

ANLLADRWYDD, (Jdd,) nwyfiant, trythyll- 
wch. Afreolaeth y chwantau anifeilaidd, yn 
nghyd a phob ymddygiad ac ymadroddion croes 
i ddiweirdeb, a thueddol i gynhyrfu tueddiadau 


cnawdol rhwng y ddau ryw. Mamaeth putein- 
dfa a godineb yw anlladrwydd; ac y mae yn aml 
yn terfynu ynddynt. Y mae yn drosedd o'r 
seithfed gorchymyn; ac yn ymddangos yn y 
golwg, y geiriau, y gwisgoedd, a'r ymddygiadau. 
Gwel 7rythyllwch. 

ANLLYGREDIGAETH, (llwgr,) cyflwr a 
sefyllfa bur a dilwgr. Y mae anllygredigaeth 
yn cael ei briodoli, 1. I Dduw, Rhuf. 1i. 28. Bod 
pur a digymysg yw Duw; ac o herwydd hyny, 
nid yw yn agored i lygru a gwaethygu mewn un 
wedd. 2. I athrawiaeth yr efengyl, Tit.ii, 7; 
l Pedri.23. Y mae hon, fel ei Hawdwr, yn 
bur a digymysg, heb fod yn agored i lygru, 
gwaethygu, na chyfnewid; heb fod a thuedd 
ynddiilygru neb, eithr yn puro a santeiddio 
pawb a'i gwir gredant. 3. ÍI rasau'r Ysbryd, 
neu rinweddau Cristionogol yn yr enaid, I Pedr 
iii. 4. Y mae y rhai'n hefyd yn bur, ac yn an- 
farwol. Parhant yn hardd a gwyrddlas byth. 
4. I'r corff dynol ar ol yr adgyfodiad, 1 Cor. xv. 
53,54. Gwel Adgyfodiad y Corff. 5. X etifedd- 
iaeth y saint yn y goleuni, neu gyflwr o dded- 
wyddyd mewn byd i ddyfod, 1 Podr i. 4. 

ANLLYGREDIGION, plaid fechan yn y 
chweched ganrif, a gododd yn mhlith yr Eutych- 
iaid, yr hon a ddaliai fod corff Crist yn anllygr- 
edig; hyny yw, nad oedd o'r amser y ffurfiwyd 
ef yn nghroth Mair yn ddarostyngedig i unrhyw 
gyfnewidiad naturiol, megys i newynu, sychedu, 
&c.; ond iddo ymborthi yn ddiachos yn gystal 
cyn ei farwolaeth, ac ar ol ei adgyfodiad. 

ANNEDWYDDWCH, (dedwydd, ) poen, gofid, 
helbul, a thrallod; anhapusrwydd, neu anes- 
mwythder corff, meddwl, neu amgylchiad. Y 
awch yeu. ddedwyddwch. Gwel Dedwydd- 
wch. 

ANNERCHIAD, (arch,) cyfarchiad. mewn 
gair, ysgrifen, neu weithred. Gwel Cyfarchiad. 

ANNIODDEFGARWCH, (dioddef,) diffyg 
amynedd, anfoddlonrwydd. Gwel  4mynedd, 
Boddlonrwydd. 

ANNIOLCHGARWCH, (o an, diolch, a caru,) 
y pechod mawr o beidio a chydnabod rhwymed- 
igaethau am ffafrau a chymwynasau a dderbyn- 
iwyd. Yr achosion o hono ydynt balchder, 
uchder, anystyriaeth, annheimladrwydd, a dryg- 
ioni'r galon. Y mae yn ei ddangos ei hun mewn 
anghof, dibrisdod, a chamddefnyddiad o'r ffafrau 
a dderbyniwyd; mewn difaterwch, esgeulusdod, 
ac anmharodrwydd i ganmawl y cymwynaswr, 
ac i ddangos diolchgarwch iddo, mewn gweith- 
red, trwy gyflawniad o'i ewyllys, neu o unrhyw 
wasanaeth galluadwy mewn ffordd o atdaledig- 
aeth; hefyd, mewn dyweyd yn ddrwg am, gofidio, 
a niweidio ein cymwynaswr, yr hyn yw eithaf- 
oedd y pechod ffiaidd hwn. Ymddengys y niwaid 
o hono, pan ystyriom, 1. Ei fod yn drosedd o 
orchymyn pendant ac eglur Duw, 1 Thes. v. 18. 
2. Yn eithaf anweddaidd, afresymol, ac anun- 
iawn, Ps. xxxiii. 1; cxlvii. 1. 3. Yn tueddu i 
gauad tosturi, ac i atal gweinyddiad haelioni yn 
y byd. Fel y mae diolchgarwch yn gymhelliad i 
haelioni, felly y mae anniolchgarwch yn ataliad 
iddo. 4. Yn perii bawb ffieiddioa chasau yr 
anniolchgar; ac yn achlysur iddo gael ei ym- 
ddifadu o ffafrau a chymwynasau drachefn. Mewn 
gair, y mae anniolchgarwch, nid yn unig yn 


” 


ANN 


49 


ANN 


eifeithio yn ddrwg ar y rhoddwr a'r derbyniwr 


_ eu hunain, ond hefyd ar eraill sydd yn gwybod* 


am dano, ac yn ei weled; gan ei fod yn achlysur 
i'r rhai sydd a modd ganddynti atal eu cyfran- 
iadau oddiwrth y rhai sydd mewn angen, rhag. 
na chaent ddiolch am danynt. 

““Nid oes un bai yn erbyn yr hwn y cododd 
dynolryw eu llef yn uwch ac yn fwy cyffredin, 
nac anniolehgarwch; ïe, nid yw y bai hwn, un 
amser, yn cael crybwyll am dano, hyd yn nod 
gan ysgrifenwyr paganaidd, ond gyda ffieiddiad 
arbenig. Dyn anniolchgar sydd waradwydd i'w 
greadigaeth; sydd eithriad oddiwrth y byd gwel- 
edig oll; ni ddengys y nefoedd uchod, na'r 
ddaear isod ddim cyffelyb iddo; ac am hyny, os 
ewyllysia gyfarfod a'i gydar, rhaid iddo fyned 
i diriogaeth y tywyllwch; canys heb ei law ef, 
nid oes yn unig ond uffern, yn derbyn ac heb 
dalu yn ol.” 

“Y mae anniolchgarwch yn rhy wael i atdalu 
cymwynas, ac yn rhy falch i gymeryd sylw o 
honi: yn dra thebyg i gribau mynyddoedd, yn 
ddiffrwyth, yn wir, ond eto yn uchel: nid oes 
dim yn tyfu arnynt, ni phorthant av ni ddillad- 
ant neb, eto y maent yn uchel a mawreddog, ac 
yn edrych i lawr gyda dirmyg ar yr holl fyd o'u 
hamgylch.” 

““Y dyn anniolchgar yw yr unig beth mewn 


' natur nad oes neb byw yn well o'i herwydd. Y 


mae yn byw iddo ei hun, ac yn ymgynal ar natur 
dda eraill; o'r hon ni fedd ef ei hun y gronyn 
lleiaf.” 

“Y mae anniolchgarwch yn gyffredinol yn 
cael ei gymdeithasu â chalon galedwch, a diffyg 
tostuìi.. Fel hyn danfonai Nero ddirgel lofrudd 
i ladd ei fam, a dymunodd na buasai gan ddynol- 
ryw ond un pen, fel y gallasai ef gael yr hyfryd- 
wch o'i dori ymaith. Ac O, y fath engraifft o 
anniolchgarwch a gawn yn Tullia! 'Tullia oeâd 
ferch Servillius Julius, chweched brenin Rhufain. 
Gwedi iddi briodi Targuinius Superbus, a'i osod 
yn nghyntafi ladd ei thad, ac ynai drawsfeddianu 
ei orsedd, daeth drwy yr heol lle y gorweddai 
corff ei thad, newydd ei ladd, ac yn ymdry- 
baeddu yn ei waed; gorchymynodd i'w gyried- 
ydd crynedig yru ei gerbyd a'i feirch dros gorff 
ei Brenin a'i thad, dan erfoleddu, yn ngwydd 
holl Rufain, trigolion yr hon oeddynt yn edrych 
arni gyda syndod a flieiddiad.” Gwel Diolch- 

arwch. 

ANNIWEIRDEB, (diwair,) aflendid, brynti, 
puteindra mewn meddwl, gair, neu weithred. 
Gwel Diweirdeb. 

ANNOGAETH, (anog,) cymhelliad, cynhyrf- 
ad; yr hyn sydd yn cynhyrfu a chymhell 
yr enaidi ddewis unrhyw beíh, aci weithredu 
yn ol ei ddewisiad; yr hyn sydd yn penderfynu 
yr ewyllys, neu yn hytrach yn ei dueddu i ben- 
derfynu yn nghylch unrhyw beth. 

Y mae dyn yn greadur rhesymol, ac yn rhydd- 
weithredydd; ac o ganlyniad, y mae fel y cyfryw 
yn cael ei gynhyrfu a'i gymell, bob amser, yn ei 
holl ddewisiadau a'i rydd-weithrediadau, gan 
ystyriaeth o ryw elw, budd, mantais, neu hyfryd- 
wch presenol neu ddyfodol, yn deilliaw oddiwrth 
yr hyn y mae yn ei ddewis a'i gyflawni. Yn hyn 
y mae'r gwahaniaeth rhyngddo efa'r anifeiliaid, 
y rhai a gynhyrfir ac a gymhellir îi weithredu gan 


anianwyn (instinct) ac nid gan reswn, neu ystyr- 
iaeth o'r budd, y fantais, a'r hyfrydwch o'r hyn 
a gyflawnant. Yr ystyriaeth neu'r rheswm sydd 
yn cynhyrfu dyn i ddewis, neu weithredu mewn 
unrhyw fodd, yw yr anogaeth sydd yn ei gym- 
hell i wneuthur felly. Rhaid i'r anogaeth fod 
ger bron y meddwl, ac yn canfyddedig ganddo, 
cyn y gallo effeithioi'w dueddu i ddewis a gweith - 
redu; oblegid nid all yr hyn sydd yn hollol gudd- 
iedig oddiwrth y meddwl gael un effaith arno. Y 
mae'r enaid yn dewis, neu'r ewyllys, bob amser, 
ynol fel y byddo yr anogaeth, neu y daioniafyddo 
yn ymddangos yn benafmewn golwg ganddo. Dan 
y golysiad o ddaioni yn unig y mae'r anogaeth 
yn cynhyrfu yr enaid i ddewis unrhyw beth, Yn 
ol graddau a maintioli y daioni tybiedig neu 
ganfyddedig, y inae grym yv anogaeth i gymhell 
a chynhyrfu'r dewisiad. Gradaau a maintioli 
hwnw, yn wir, yw ei grym; ac y mae hwn yn 
fewnol ynddi yn flaenorol i'r effaith, neu weith- 
rediad yr ewyllys. Y mae yr achos, bob amser, 
yn rhag-flaenu'r effaith, ac yn meddu y grym 
angenrheidiol er ei pheri, cyn iddi gymeryd 
gweithredolle. Y mae grym yr anogaeth yn 
gorphwys ar amryw o bethau perthynoli ansawdd 
ac amgylchiadau vr hyn a ganfyddir dan y golyg- 
iad o dda, neu hyfryd, (eanys felly y mae'r gair 
i'w ddeall yma) i ansawdd ac amgylchiadau y 
meddwl sy'n canfod; aci'r gradd a'r dull y byddo 
yn canfod yr hyn a ganfyddir. Y mae'r da_a 
ganfyddir neu a olygir, naill ai yn fawr neu fach, 
mwy neu lai, presenol neu ddyfodol, sicr neu 
debygol. Y inae hefyd yn gytunol, neu anghyt- 
unol ag ansawdd y meddwl; a'r meddwl yn ei 
ganfod, naill ai yn eglur, neu yn aneglur, mewn 
rhan, neu yn hollol, yn ddiduedd, neu bleidiol. 
Y mae y pethau hyn oll yn effeithio er mwyhau 
neu leihau grym yr anogaeth, yn ol eu graddau 
gwahanol ac amgylchiadol; ac y maent i'w 
hystyried, neu i'w cymeryd i mewn yn ngraddau 
neu faintioli y da a ganfyddir neu a olygir gan 
yr enaid yn newisiad unrhyw beth, yr hyn yw 
grym yr anogaeth sydd yn ei gymhell a'i dueddu 
i wneuthur y dewisiad. Gwel Dewisiad, Ewyllys, 
Rhydd-did. 

Y mae gair Duw yn cynwys anogaethau addas, 
digonol, ac anghydmarol, i'w cymhell a'u tueddu 
at yr hyn sydd dda a gorchymynedig, ac i ym- 
gadw oddiwrth yr hyn sydd ddrwg a_gwahardd- 
edig; anogaethau wedi eu cymeryd oddiwrth 
gariad Duw a Christ—anrhydedd crefydd-—ein 
budd, cysur, diogelwch a'n defnyddioldeb presen- 
ol a dyfodol ein hunain—llesâd amserol a thra- 
gywyddol eraill; oddiwrth angau, barn nef ac 
uffern, amser a thragywyddoldeb!! Nid allasai 
Duw ei hun roddi eu gwell; ac os na,chant yr 
effaith ddyladwy arnom, byddwn yn ddiesgus, a 
Duw yn gyfiawn yn ein dinystr tragywyddol. 
Nid oes cymaint ag un ddyledswydd yn cael ei 
gofyn genym, nad oes anogaeth, neu anogaethau 
annrhaethol rymus, wedi eu cysylltu a hi, i'n tu- 
eddu i'w chyflawni. O, mor dirion yw Duw, ac 
mor ddiesgus yw dyn! 

ANNHRUGARAWGRWYDD, (annrhugar- 
og,) creulondeb, cieidd-dra, caledrwydd, an- 
nheimladrwydd. Y gwrthwyneb i drugarawg- 
rwydd, tosturi, a thiriondeb. Gwel 7rugaredd. 

ANNUWIOLDEB, (duwiol, ) y gwrthwyneb i 


ANO 


50 ANO 


— 


grefydd a duwioldeb. Y mae'r gair yn gyffred- 
inol yn golygu pob drygioni; ond yn neillduol 
pob trosedd o'r llech gyntaf o'r gyfraith foesol, 
'Tit.ii. 11. Y mae annuwioldeb yn cynwys an- 
wybodaeth o Dduw, casineb ato, anymddiried 
ynddo, annhebygolrwydd iddo, esgeulusdod o'i 
addoliad, anmharch i'w air, enw, dydd, pobl, a 
gosodiadau; ac anufydd-dod gwirfoddol, hollol 
a gwastadol i'w orchymynion cyfiawn, santaidd, a 
da. Y mae amryw raddau o annuwioldeb; ac 
y mae annuwioldeb yn ffrwythlawn a chynhydd- 
fawr iawn, Y mae annuwioldeb hefyd yn ffiaidd, 
anfuddiol, niweidiol, ac eithaf peryglus. Ei 
gwreiddyn yw angrhediniaeth; ei sefyllfa yw 
calon lygredig ac anedifeiriol dyn; ei mamaeth 
yw anwybodaeth; ei gwrtaith yw chwantau 
cnawdol a bydol; ei changenau yw balchder. 
cybydd-dod, anghyfiawnder, gormes, lladrad, 
llofruddiaeth, coel grefydd, atheistiaeth, &c., &c.; 
a'i ffrwyth yw tlodi, cywilydd, poen, cystudd, 
anobaith, marwolaeth naturiol a thragywyddol. 
O'i hachos y mae digofaint Duw yn dyfod ar 
blant yr anufydd-dod yn y byd hwn, ac yn yr 
hwn a ddaw. Gwel Crefydd, Duwioldeb. 

ANNWN, (dwfn,) gagendor, diwaelod, yr 
eigion, y dyfnder, uffern, sefyllfa, neu dderbynfa 
y meirw. Nid eiri annwn ond unwaith.—Di- 
areb. Gwel Uffern. 

ANOBAITH, (gobaith,) absenoldeb neu ddi- 
ffyg gobaith. Yn mherthynas i natur anobaith, 
gellir sylwi, nad ydyw yn gynwysedig mewn 
argyhoeddiad o bechod, a dychryn o herwydd 
ein sefyllfa druenus fel troseddwyr o gyfraith 
Duw; mewn amheuon ac ofnau yn mherthynas 
i'n cyflwr tragywyddol, nac mewn llwfrdra ysbryd 
a digalondid meddwl yn cyfodi oddiwrth gudd- 
iadau wyneb Duw, ein hanmherffeithrwydd ein 
hunain, ac amgylchiadau gofidus ac anghysurus. 
Y mae yn ddyledswydd ar ddynion i ddychrynu 
rhag eu sefyllfa beryglus fel troseddwyr cyfraith 
Duw; ond y mae yn bechod iddynt anobeithio. 
Gall fod ganddynt seiliau digonol i ofni ac am- 
heu; ond ni all fod ganddynt seiliau, tra ar y 
ddaear, i anobeithio. Heblaw hyny, y mae 
llawer fel Paul, mewn cyfyng gyngor, ond nid 
yn ddiobaith. Ond, yn bendant, y mae anobaith 
yn gynhwysedig mewn ymddifadiad hollol o bob 
cysur a disgwyliad am heddwch Duw a'i ffafr; 
neu mewn ymroddiad cyndyn a sefydlog i ddi- 
galondid, ac iselder ysbryd, oddiar grediniaeth 
o'r anmhosiblrwydd o gaffael heddwch a ffafr 
Duw, a'r hollol annefnyddioldeb o arferyd un 
moddion tuag at hyny. Iaith ei ddeiliaid yw, 
í“ Mwy yw fy anwiredd nag y gellir eì faddeu— 
darfu'r haf, aeth y cynhauaf heibio, ac nid ydwyf 
gadwedig, ïe, yr wyf yn golledig am byth.” Y 
mae y nefoedd yn gauedig yn fy erbyn, uffern 
yn agored im' derbyn.—Yr Arglwydd a'm 
gwrthododd, ac nid oes genyf ond rhyw ddisgwyl 
ofnadwy am ddigofaint, ac angerdd tân i'm poen- 
ydio yn dragywydd—y mae yn ofer i'm weddio 
am drugaredd; canys y mae clustiau trugarog 
Duw wedi cau yn erbyn fy llefain dros byth; ac 
ofer i neb arall ddwyn fy achos ger bron Duw; 
canys ni wrendy'r Arglwydd. Y mae fy nghoel- 
bren wedi ei bwrw, a'm damnedigaeth wedi ei 
selio. Yr wyf yn un o'r gwrthodedigion; ac yn 
euog o'r cabledd yn erbyn yr Ysbryd Glan, yr 


hwn nis maddeuir nac yn y byd hwn, nac yn yr 
hwn a ddaw.—Y mae cythreuliaid yn ddedwydd 
mewn cymhariaeth i mi; ac, O, na buaswn heb 
fy ngeni erioed, neu yn rhyw beth heb fod yn 
ddyn!!” Fel hyn y mae yn arswyd iddo ei hun, 
ac yn ddychryn i eraill. 

Yr achosion o anobaith ydynt, yn 1. Cyflawn- 
iad o ryw bechodau ysgeler a rhyfygus; megys 
yn achos Cain a Judas. Yn 2. Meddyliaucelyd ; 
am Dduw, Mal. iii. 14; Math. xxv. 24, 29. 
3. Anwybodaeth o Dduw, ac o drefn yr iechyd- 
wriaeth drwy angau Crist, Ez. v. 13; Hos. ìv. 6. 
Yn y nos y mae dynion yn meddwl mai lleidr 
yw pob llwyn; y maent yn cymeryd ofn lle nad 
oes ofn, 4. Tymher brudd-glwyfus. Dynion 
prudd-glwyfusyydyntmewn tywyllwch gwastadol. 
Y mae pob peth yn ymddangos yn ddu a thywyll 
iddynt hwy; megys y mae pob peth yn ymddang- 
os yn felyn, i'r hwn sydd yn y clefyd melyn ; neu'r 
hyn yr edrychir arno trwy wydr glâs, yn ym- 
ddangos yn ol lliw y gwydr, yn lâs. 5. Tristau, 
diffodd, a themtio yr Ysbryd Glan, Epb. iv. 30; 
1 Thes. v. 19; Act. v. 9. 6. Twyll a hudoliaeth 
Satan, 1 Cor. vii. 9; 1 Thes. iii. 5. Amcan Satan 
yw dinystrio dynion, a'u gwneuthur yn anned- 
wydd fel ei hun. I'r dyben hwn y mae yn ceisio 
eu llithio i bechod, trwy haeru nad oes perygl; 
ac yn ganlynol, eu hatal rhag dychwelyd at 
Dduw, ac ymofyn maddeuant pechodau, trwy 
haeru ei bod yn rhy ddiweddar iddynt gynyg am 
gymod, ac mai mwy yw eu hanwiredd nag y 
gellir ei faddeu. Fel hyn, os metha efe un ffordd 
efe a gynyg y llall. 

Ymddengys y mawr niwaid o'r pechod hwn, 
os ystyriwn, l. Ei fod yn drosedd o orchymyn 
eglur a phendant Duw, Diar. iii. 5; Es. xxvi. 4; 
xlv. 22. 2. Eifod yn ddirmyg mawr ar natur 
dosturiol a thrugarog Duw, Psal. cxlv. 7. 8.3. 
Ef fod yn ddirmyg ar eirwiredd, ac yn wadiad 
rhinweddol o gywirdeb ei dystiolaeth yn ei air, 
Es.i.1l8; lv. 7. 4. Ei fod yn ddirmyg ar Grist 
fel Gwaredwr holl-ddigonol, ac yn wadiad ymar- 
ferol o rinwedd anfeidrol ei waed i lanhau oddi- 
wrth bob pechod, Heb. ix. l4; 1 Ioan i. 7. 
5. Ei fod yn atal ymdrech—yn difa cysur—yn 
dinystrio defnyddioldeb—yn niweidio iechyd, ac 
yn peryglu bywyd ei ddeiliaid; a gwaeth na'r 
cwbl, ei fod, yn 6. Yn tueddu i'w damnio gorff 
ac enaid am byth. 

Y cyfareddau yn erbyn anobaith ydynt. Il. 
Ystyriaeth ddifrifol o natur drugarog a daionus 
Duw, Ex. xxxiv. 6, 7. 2. O'r hyn a wnaeth er 
cael llwybr addas i faddeu i'r edifeiriol; sef 
rhoddi ei unig-anedig Fab i farw yn iawn dros 
bechod, Ioan iii. 16; Rhuf. iii. 24; viii. 82. 
9. Ei dystiolaeth yn ei air, gyda golwg ar ei 
barodrwydd i dderbyn y penaf o bechaduriaid, 
acifaddeu iddynt ar eu hedifeirwch, Ezec, xxxiii. 
ll; Es. lv. 7; Ioan vi: 37. 4. O fawredd ac 
amledd y pechodau a faddeuwyd, ac o rifedi a 
chymeriad y pechaduriaid a dderbyniwyd i'w 
heddwch a'i ffafr, 2 Cron. xxxiii. 3—7; 1. Cor. 
vi. 9—11; 1 Tim.i.13—15. Gwel Gobaith. 

ANODDAU, gair cyfansawdd o a» a goddau, 
bwriad; h.y., difwriad. Math o ledrad, yn yr 
hwn y cymerir, trwy gamsyniad, y naill beth yn 
lle y llall; h,y., pan byddo gwr yn cymeryd 
eiddo gwr arall yn lle ei eiddo eì bun. Hefyd, 


ANR ôl 


ANR 


e> < ” 2: 


unrhyw weithr4d ddrwg ynddi ei hun, a gyf- 
lawnir heb un bwriad i niweidio. 

ANODDEFGARWCH, gair cyfansawdd o 
an a goddef, yn cynwys nodweddiad gwahan- 
iaethol y personau, yr eglwysi, a'r cymdeithasau 
hyny, y rhai ni chaniatanti ereill farnu drost- 
ynt eu hunain am bethau perthynoli grefydd; 
eithr a gymhellant arnynt erthyclau, credôau, 
seremoniau, &c., o'u cyfansoddiad eu hunain, 
dan boen eu hanfoddlonrwydd, ac esgymundod 
o'u cyfundeb, Gwel Goddef. 

Nid oes dim mwy croesi anian Cristionog- 
rwydd nag ysbryd anoddefgar, pa un bynag ai 
mewn personau neillduol, eglwysi, neu gyfundeb- 
au y dygwyddo. “Y mae yn gorlenwi ei ddeil- 
iaid â math o greulonder gwyllt-filaidd : trochodd 
y dagr angheuol mewn gwaed diniwaid: dibobl- 
odd drefi a theyrnasoedd: dadymchwelodd lyw- 
odraethau ac ymherodraethau: ïe, tynodd ddial 
cyfiawn Duw ar fyd euog. Gwarth-ruddiad 
rheswm, clwyfiad doethineb, a chylch-gryndod 
ynfydrwydd, yw ffugio ei amddiffyn ar sail 
uwch-wybodaeth, uwch-santeiddrwydd, ac uwch- 
awdurdod. Llyffetheiriaw cydwybod sydd ang- 
hyfiawnder; ei maglu sydd gysegr-yspeiliad; 
ond, ei phoenydio, trwy gynyg treisio ei theiml- 
adau sydd anoddefgarwch creulawn ; ïe, y trosedd 
mwyaf ysgeler ar osodedigaethau crefydd a moes- 
oldeb ydyw. Ffurfiodd Iesu Grist deyrnas hollol 
ysbrydol: defnyddiodd yr apostolion tan ei lyw- 
yddiad ef awdurdod hollol ysbrydol: eglwysi 
arbenigol a unwyd a'u gilydd yn unig trwy ffydd 
a chariad: mewn pob peth gwladol, ymostyngent 
i'r awdurdod wladol: mewn pethau crefyddol, 
l]ywodraethid hwynt gan ymresymiadau, addysg- 
iadau, a chynghorion eu swyddogion dewisedig 
eu hunain; senau y rhai oeddynt yn geryddon 
cywir, a'u hesgymundod yn unig yn amlygiad 
o'u diarddeliad o droseddwyr cyndyn allan o'u 
cymundebau.” 
o ddynion, un awdurdod oddiwrth Grist, i dra- 
arglwyddiaethu ar gydwybodau dynion, nac i 
erlid y rhai hyny a ddygwyddont wahaniaethu 
oddiwrthynt hwy yn eu tybiau crefyddol. I'w 
Harglwydd eu hunain y maent yn sefyll neu 
syrthio. 

ANONESTRWYDD, gair cyfansawdd o an, 
neg. a gonest, (Saes. honest,) yn arwyddo twyll 
mewn masnach, gwaith, &c. Yr un ag anghyf- 
iawnder. Gwel Anghyfiawnder. 

ANOMIAID, (avopotoc,) angyffelybiaid, enw 
Ariaid hollol yn y bedwaredd ganrif, y rhaia 
elwid felly, o herwydd eu bod yn credu fod y 
Mab yn anghyffelyb i'r Tad, neu mewn geiriau 
eraill ei fod o hatur gwbl wahanol oddiwrtho. 
Gwel Ariaid. 

ANRHAITH, gair cyfansawdd o an, negydd- 
ol, arhaith, cyfraith, yn arwyddo yr hyn a gymerir 
trwy drais oddiar arall. Gelwir effelly o her- 
wydd nad oes gan yr anrheithiwr un hawl gyf. 
reithlon ynddo; eithr iddo ei gymeryd trwy 
orthrech, heb rai4& neu gyfraith, oddiar ei berch- 
enog gwreiddiol. 

Cymhwysir y gair anrhaith, yn gyffredin, at 
yspail rhyfel. Os caniateir fod rhyfel yn gyf- 
reithlon ar unrhyw achos, y mae yn canlyn o 
angenrheidrwydd, fod yr yspail a syrthio yn deg 
i ddwylaw y gorchfygwyr yn gyfreithlon hefyd; 


Nid oes gan un dyn, na choríl' 


ac y dylai gael ei ranu yn deg rhwng y blaid 
orchfygol, a hyny yn ol eu blaenafiaeth, a'u 
teilyngdod gwasanaethgarol. Rhoddodd yr Argl- 
wydd gyfarwyddiadau i feibion Israel, gyda 
golwg ar yr yspail a gymerasant oddiar y Midi- 
aniaid, Num. xxxi. Yn ol y rhai hyny yr oedd yr 
yspaili'w rhanu yn ddwy ddosparth; un i'r milwyr 
a'r llall i'r gynulleidfa. O haner y milwyr yr oedd 
y bum canfed ran, i fod yn offrwm dyrchafael i'r 
Arglwydd; ac o haner y gynulleidfa, y ddegfed 
ran a deugain. Rhoddid yr hyn a gymerid allan 
o haner y milwyr i'r offeiriaid; eithr yr hyn a 
gymerid allan o ran y bobl a roddid i'r Lefiaid. 
Ond nid yw yn ymddangos i hyn gael ei fwriadu 
yn rheol sefydlog; oblegyd penderfynodd Dafydd 
fod rhan gwylwyr y dodrefn o'r anrhaith, i fod 
yn gyfartal ag eiddo'r rhyfelwyr, (1 Sam. xxx. 
24, 25,) ac y mae'r Iuddewon yn sicrhau, fod eu 
breninoedd hwy yn cael yspail y brenin gorch- 
fygedig yn nghyd a haner y gweddill. Pa fodd 
bynâg, y mae yn ymddangos yn beth moesol a 
rhesyniol i'r Arglwydd gael ei anrhydeddu â 
rhan o'r cynyrch hwn, oblegyd efe sydd yn rhoddi 
y fuddugoliaeth, a'i eiddo ef yw'r rhyfel. Rhodd- 
odd Tad y ffyddloniaid y ddegfed o'r yspail a 
ddygodd oddiar Cedorlaomer, brenin Elam, i 
Melchisedec, offeiriad y Duw goruchaf, yn gyd- 
nabyddiaeth o'i ddiolchgarwch i'r Arglwydd am 
y fuddugoliaeth a enillodd, ac yn deyrnged iddo 
fel Brenin y bydysawd, Gen. xiv. 20. “An- 
rhydedda'r Arglwydd a'th gyfoeth, ac â'r penaf 
o'th holl ffrwyth ; canys felly y llenwir dy ysgub- 
oriau a digonoldeb, a'th winwryfoedd a dorant 
gan win newydd,” Diar.iii. 9, 10. 

ANRHAITH -ODDEF, yw yr hwn y gellir 
trwy gyfraith ei ymddifadu o'i feddianau—yr 
hwn y gellir cymeryd ei feddianau yn fforffed. Y 
mae'r gair yn cael ei arfer i ddynodi y personau 
hyny, y rhai o herwydd gweithredoedd ysgeler, 
megys lladradau a llofruddiaethau, a ymddifadid 
o'u meddianau gan eu harglwyddi; y rhai, yn 
mhlith y Cymry, oeddynt ag awdurdod gyfreith- 
lawn ganddynti atafaelyd. Affeithwyr lladrad, 
os addefant, dirwy a dalant, ac onis gallant dalu 
dirwy, yr Arglwydd a ddichon eu deol; ac os 
talant, ni ddylent fod yn ddeolwyr, nac yn enaid- 
faddeu, nac yn anrhaith-oddef. 

ANRHAITH GRIBDDAIL, atafaeliad medd- 
ianau gwr euog o lofruddiaeth. Arferir y gair 
yn y cyfreithiau Cymreig, yn unig am lofruddion, 
ac o herwydd hyny, tybia y Dr. Wotton, ei fod 
yn gosp fwy nag anrhaìth-oddef. 

ANRHEG, gair cyfansawdd, o an, fwyhaol, a 
rhêg, rhodd; ac yn arwyddo rhodd a gyflwynir 
fel cydnabyddiaeth o barch, cariad, neu ymos- 
tyngiad; neu, er enill neu gadarnhau cyfeillgar- 
wch. Yn y cyfreithiau Cymreig y mae'r gair 
yn cael ei arfer am rodd o unrhyw fath o ym- 
borth a ddygid i'r palas gogyfer a bwrdd y 
brenin. Y porthwr a ddylu o bob anrheg a ddel 
trwy y porth ei ddyrnaid, nid amgen o aeron, o 
wyau, a phenweig. Cyfrifid yn y Dwyrain, yn 
beth anfoesol iawn i ymweled a rhyw wr mawr 
beb anfon anrheg o'n blaen, neu ddyfod ag un 
gyda ni. A byddai yr hyn a gyfrifid yn ddisylw 
gyda ni, gael ei ystyried yno yn gymeradwy 
iawn, pa un bynag ai o arian, neu o rywbeth 


arall y byddai. Danfonodd Jacob anrheg o'i 


ANR 


2 


ANR 


— 


flaen i Esau ei frawd, er mwyn dyhuddo ei lid, 
ac enill ei ffafr a'i heddwch, Gen. xxxii. 13—20. 
Danfonodd weddi at Dduw ac anrheg i'w frawd ; 
oblegyd, gwyddai beth oedd fwyaf derbyniol gen 
y ddau; sef, mai gweddi oedd fwyaf derbyniol 
gan Dduw, ac anrheg gan Esau. Dr. Hugh 
Latimer, un o'r prif Ddiwygwyr, a ddyrchafwyd 
i esgobaeth Caerwrangon, yn nheyrnasiad Harri 
VIII. Yr oedd yn arfer yn y dyddiau hyny i'r 
holl esgobion ddwyn anrheg i'r brenin ar y dydd 
cyntaf o'r flwyddyn newydd. Aeth esgob Lati- 
mer, gyda'r lleill o'i frodyr, i wneyd yr anrheg 
arferol; ond yn lle pwrs o aur, anrhegodd y 
brenin â Thestament Newydd, yn yr hwn yr oedd 
dalen wedi ei phlygu ar yr adnod hono, “ Eithr 
puteinwyr a gobinebwyr a farna Duw.” 
ANRHYDEDD, (o an a rAy,) parch, bri, 
urddas, cymyred, cleuder : parch mewn meddwl 
i ryw berson, yn nghyd ag amlygiad o'r unrhyw 
mewn geiriau ac ymddygiad. Yn y golygiad 
blaenaf, y mae yn arwyddo cymeradwyaeth y 
meddwl o'r person, a'i syniadau goruchel am 
dano, ar gyfrif ei rinweddau, neu ei fawrhydi 
a'i uchafiaeth perthynasol, amgylchiadol, neu 
swyddol. Yn yr ail olygiad, y mae yn arwyddo 
y clod a'r ganmoliaeth a roddir iddo mewn geir- 
iau; yn nghyd ac amlygiad gweithredol o'r un- 
rhyw trwy ymostyngiad ac ymgrymiad corfforol, 
&c., ger ei fron. Y mae y gair yn cael ei arfer- 
yd hefyd i arwyddo teilyngdod unrhyw berson 
o barch, cymeradwyaeth, canmoliaeth, ac ed- 
myg; megys pan y dywedir genym am ryw 
berson, “mai gwr o urddas neu anrhydedd yd- 
yw;'” ac yn y gwrthwyneb, am un arall, “nad 
oes dim anrhydedd yn perthyn iddo, neu nad 
yw yn wr o anrhydedd (a man of honour.) 
Anrhydedd sydd beth aw y mae y cy- 
ffredinolrwydd o ddyniou yn ei chwenych, ac 
yn ymgyrhaeddyd ato; ond peth ydyw ag y 
maent yn mhell o gytuno yn ei gylch, pa beth 
ydyw; ac yn mhellach o fod yn ei deilynou a'i 
feddu; er, ysgatfydd, y mynant hwy eu bod. 
Myn rhai ei fod yn gynhwysedig mewn sefyll- 
faoedd uchel, swyddi dyrchafedig, ac awdurdod 
fawr; tybia eraill mai teitlau gorwych, ac enwau 
dyrchafedig ydyw; ac eraill a fynant ei fod yn 
gynhwysedig mewn enwogrwydd daearol, a chlod 
a chanmolaeth oddiwrth ddynion. Ond nid yw 
y pethau hyn oll ond cysgod anrhydedd ar y 
goreu; ac y mae miloedd yn eu meddu heb eu 
teilyngu ; ïe, pan nad oes y rhithiant lleiaf o wir 
anrhydedd yn perthyn iddynt. Doneddigion 
daear a soniant lawer am gyfraith anrhydedd, 
(the law of honour); ond nid yw hon amgen 
cyfundraeth o reolau o'u sefydliad eu hunain, 
hollol anghydweddol ag elfenau gwir anrhydedd 
a boneddigeiddrwydd. — Ystyriant anghrefyddol- 
der, creulondeb, gorthrymder, anghyfiawnder, 
ac annhrugarogrwydd yn hollol gyson â'r gyf- 
raith hon ; ac nid yw godineb, puteindra, meddw- 
dod, afradlondeb, gormes, a dial yn y radd 
uchaf, mewn un mesur yn anghydweddawg â hi. 
Ond gwir anrhydedd sydd hollol groes i'r pethau 
hyn. Yr egwyddor hôno yw gwir anrhydedd, 
ag sydd yn atal ei deiliaid rhag gwneyd ond yn 
unig yrhyn sydd gymwys, uniawn, a rhinweddol 
yn mhobamgylchiad. “ Er eibod,” medd un aw- 
dwr, “yn wahaniaethol oddiwrth grefydd, eto nid 


yw yngroes neu wrthwynebol iddi. Y mae cre- 
fydd yn cofleidio rhinwedd, fel y mae yn orchy- 
mynedig gan gyfreithiau Duw; ond anrhydedd 
sydd yn ei chofleidio fel y mae yn harddu ac yn 
addurno dynoliaeth. Y mae y dyn crefyddol yn 
ofni gwneyd yr hyn sydd ddrwg, a'r dyn 6 
urddas neu anrhydedd yn rhy uchel i'w wneuth- 
ur. Y mae un yn edrych ar bechod fel peth is- 
law i ddyn“ a'r llall fel peth ffìaidd gau Dduw ; . 
un fel peth anaddas, a'r llall fel peth atgas.” 
Fel hyn y mae Seneca yn llefaru yn iaith natur- 
iol a gwirioneddol gwr o urddas neu anrhydedd 
wrth ddywedyd, ““ Pe na byddai Duw i ganfod 
a chosbi pechod, na byddai iddo' ef ei gyflawni, 
o herwydd ei fod o ansawdd mor wael, mor ddi- 
ffaith, ac mor ffiaidd.” 'Trwm foU pacan yn 
rhagori ar neb yn proffesu ei hun yn Gristion; 
eto rhaid addef mai felly y mae yn bod, 

““ Rhinwedd ac anrhydedd oeddynt dduwiau 
yn mhlith yr hen Roegiaid a'r Rhufeiniaid; ac 
yn Rhufain yr oedd teml wedi ei chysegru 
rhyngddynt eill dau. Ond mewn amser dilynol 
cawsant bob o deml, y rbai a gyflewyd yn y 
cyfryw fodd fel nad oedd yn ddichonadwy myned 
i deml anrhydedd ond trwy deml rhinwedd; 
trwy yr hyn yr oeddid yn dwyn ar gof yn feun- 
yddiol i'r Rhufeiniaid, mai rbinwedd ydyw yr 
unig ffordd uniawn i wir anrhydedd. Dywed 
Plutarch fod y Rhufeiniaid, yn groes i'w harfer 
gyffredin, yn ben-noeth wrth aberthu i anrhyd- 
edd; i arwyddo, efallai, pa le bynag y byddo 
anrhydedd, nad oes arni angen gorchudd, eithr 
ei bod yn ymddangos yn amlwg ger bron y byd. 
Sylwa y Dr. South fod y tywysogion yn cyfranu 
anrhydedd, yn hytrach teitlau ac enwau o an- 
rhydedd, ond mai gweithredoedd dyn ei bun 
sydd yn ei wneyd yn wir anrhydeddus; ac mai 
bywyd pob dyn yw swvddfa y cyhoeddwr, o'r 
hon y mae yn rhaid iddo gyrchu yr byn a'i 
cymeradwya i'r byd; gan nad yw anrhydedd 
onid gwrthdafliad gweithredoedd dyn yn tywynu 
yn ddisglaer yn ngolwg pawb o'i amgylch, ac 
oddiyno yn taro yn ol arno ef ei hun.” Ond, 

““ Cofier ar ol pob cyfarch, 
Nad i ddyn y perthyu parch.” 
Duw yn unig ac yn benaf, sydd deilwng o an- 
rhydedd; a'r gwir anrhydedd yw hwnw sydd o 
Dduw ; a'r dyn gwir anrhydeddus yw yr hwn y 
mae ei glod o Dduw, ac nid o ddynion yn unig. 

“* Yn mhob amgylchiad mewn bywyd, crefydd 
yn unig sydd yn ffurfio gwir anrhydedd a ded- 
wyddwch dyn. Niall hwn ddeilliaw oddiwrth 
gyfoeth, uchafiaeth sefyllfa neu swydd, nac oddi- 
wrth y pethau a elwir yn fynych yn weithred- 
oedd ardderchog gwroniaid, neu' berffeithiadau 
moesgar; gellir cael y rhai hyn yn mysg dynion 
o ddiniweidrwydd amheus, a gallant achosi eryn 
enwogrwydd; ond dylid gwahaniaethu rhwng 
enwogrwydd a gwir anrhydedd. Canmoliaeth 
uchela thrystfawr yw y blaenaf; ond yr olaf 
sydd wriogaeth ddystawach, ond dyfnach. Enw- 
ogrwydd sy'n eistedd ar dafodau y lluaws, ond 
anrhydedd yn gorphwys ar farn y rhai meddyl- 
gar. I'r dyben, gan hyny, i ganfod pa le y mae 
gwir anrhydedd yn gorwedd, dylem beidio ag 
edrych ar unrhyw amgylchiad damweiniol nac 
unrhyw gyneddf ddisglaerwych unigol, ond 
aty cwbl o'r hyn sydd yn ffurfio dyn; mewn 


ANT 


53 ANT 


gair, rhaid i ni edrych i'r enaid; dengys ei hun 
mewn meddwl uwchlaw ofn, hunan-fuddioldeb, 
a llygredigaeth ; mewn cariad gwresog at y Gor- 
uchaf, ac mewn egwyddor o uniondeb cyson. 
Par i ni beidio ag ofni na chywilyddio cyflawni 
ein dyledswydd, yn gystal tuag at Dduw a dyn. 
Cynliyrfa ni i fod yn wrol heb fod yn falch; yn 
ostyngedig heb fod yn wael; yn gyfiawn 
heb fod yn erwin; yn syml ein hymddygiad- 
au, ond yn wrol ein teimladau. Yr anrhydedd 
hwn, wedi ei ffurfio gan grefydd, neu gariad 
Duw, sydd yn fwy anymddibynol ac yn fwy 
_ cyflawn na'r hwn a ellir ei gyrhaeddyd mewn 

un fferdd arall. Y mae yn dwyn mwy o hyfryd- 
wch, ac yn gyd-oesol a thracywyddoldeb ei hun; 
tra y mae anrhydedd, fel y gelwir ef, yr hwn 
sydd yn deilliaw oddiwrth unrhyw egwyddor 
arall, yn gyffelyb i wreichioniad gwanaidd fflam 
canwyll gwyr, yr hwn yn fynych a orchuddir a'r 
mwg sy'n dyfod allan o'r ganwyll, ond sydd yn 
difa yn feunyddiol, ac yn fuan a dderfydd yn 
hollol.” 

ANSARIAID, preswylwyr rhes o fynyddau 
yn Syria, crefydd y rhai ydoedd gymysglyd o 
Baganiaeth a Mahometaniaeth, yn yr hon y 
cawsant eu dysgu gan hen wr, yr hwn a drigai 
yn mhentref Nazar, ger Confa; yr hwn o herwydd 
ei fuchedd farweiddiedig a gyfrifid yn sant neu 
broffwyd, er nad oedd ganddo un hawl yn yr 
anrhydedd, eithr ei fywyd caled a gradd fawr o 
benboethder—os nad oedd yn dwyllwr. Gwnaeth 
lawer o ddysgyblion, a'u hiliogaeth mewn rhan 
a addolant yr haul, neu wrthrychau defnyddiol 
eraill; ac mewn rhan a gymerant eu dychymyg- 
ion gwyllt a'u tymherau aflywodraethus eu hun- 
ain yn rheol eu hymarf.riadau. Yr un â'r 
Ensariaid.. Gwel Llofruddiaid. 

ANSAWDD, (sawdd,) natur, anian, cyflwr, 
neu sefyllfa unrhyw beth. 

ANTERTH, (tarih,) naw o'r gloch y boreu. 
Pryd anterth, (ora încensi, ) awr yr arogldarth. 
Awr anterth, dicit D. Ddu, in. off... B. Marie, 
Horam tertìam, guam Itali. Horam auream nun- 
cupant; h.y., y drydedd awr, yr hon a eilw yr 
Italiaid yr Awr euraidd. ; 

“ Ymddangos erof, cof certh, 
Yn entyrch wybr, cyn anterth,” 
G. Ll. D., Cap. ŵr haul. 

Pedair rhan dydd, bore, anterth, nawn, ech- 
wydd j 


iaid. 

ANTIDICO-MARIAID, neu “A4ntimariaid, 
personau yn y beawaredd ganrif, a wadent fythol 
forwyndod mam ein Harglwydd, g«n gredu iddi 
gael plant dffchefn o Joseph; sef, brodyr Crist. 

ANTINOMIAID, (o avr. a vopoc,) gwrth- 
ddeddfwyr; yn briodol, y rhai a haerant nad yw 
y gyfraith foesol o un defnydd na grym dan yr 
efengyl, neu a gcfleidiant athrawiaethau ag sy'n 
eglur yn gwneyd gweithredoedd da yn afreidiol 
a diles. 

Yn yr unfed ganrif ar bymtheg, tra yr oedd 
Luther yn diwyd wrthwynebu y doctoriaid pab- 
aidd, y rhaia gymysg«nt y ddeddf a'r cfengyl 
a'u gilydd, ac a ddarlunieut ddedwyddwch y nef 
fel trwyth ufydd-dod deddfol, cyfododd dysg- 
awdwr nuwydd o'r enw loan Agricola, brodor o 

" 


9ANTIBW RGEISIAID, Gwel Gwrthfwrdeis-. 


Isleben, dysgawdwr enwog yn yr eglwys Luther- 
aidd, yn y flwyddyn 1536. 

Yr oedd athrawiaeth Agricola ynddi ei hun 
yn dywell, a thybir i Luther, yr hwn a ysgrifen- 
odd yn ei erbyn gyda llymder, ei ddarlunio yn 
waeth nag oedd mewn gwirionedd, gan alw 
Agricola a'i ganlynwyr yn Antinomiaid. Am- 
ddiffynodd Agricola ei hun, ac achwynodd fod 
tybiau yn cael eu priodoli iddo ef, y rhai nid 
oedd efe yn eu dal. 

Cyfododd y olaid hon yn Lloegr yn amser 
llywyddiaeth Cromwel, a lledaenodd ei chyfun; 
draeth benrhydd yn llawer pellach nag y gwnaeth 
Agricola. Dywedir fod rhai o honynt yn haeru 
os byddai iddynt gyflawni unrhyw fath o bechod, 
na byddai iddo eu niweidio, nac yn y mesur lleiaf 
effeithio ar eu sefyllfa dragywyddol; ac mai un 
o nodweddiadau gwahaniaethol yr etholedigion 
yw, nas gallant wneyd dim anghymeradwy gan 
Dduw. 

Ysgrifeniadau y Dr. Crisp, yn y ddwyfed gan- 
rif ar bymtheg, a gawsant eu hystyried, yn 
gyffredinol, fel yn arwain i Antinomiaeth, er ei fod 
efei hun yn cyfaddef, “ E'n bod o hyd tan y ddeddf 
gyda golwg ar reol cyfiawnder neu ddefnydd 
ufydd-dod; os angen, (f>l y mae efe yn chwan- 
egu) yr ydys yn ddi-ddeddf, a phob dyn yn 
rhydd i fyw fel byddo da yn ei olwg, yr hyn nis 
dichon i un gwir Gristion gymaint a'i ddychym- 
ygu.” Ond sicr yw iddo arfer llawer o ymad- 
roddion anwyliadwrus, ac, efallai, anmhriodol; 
y rhai a dynerwyd, ac i raddau mawr a_esbon- 
iwyd ymaith mewn argraffiad o'i waith, gan Dr. 
Gill. Gwel Crispiaid, dan ba enw yr ystyrir y 
ddadl a achlysurwyd trwy ysgrifeniadau y Dr. 
Crisp. Mr. Joseph Hussey, o Gaergrawnt, Mr. 
Brine, o Gaerludd, Mr. Saltmarsh, a'r dysgedig 
Dr. Gill, oll i raddau mwy neulai a fabwysiadas 
ant yr opiniynau hyn; ond ni wnaeth neb 
gymaint tuag at eu helaethu a'r diweddar Williain 
Huntington, o Gaerludd, poblogrwydd yr hwn 
yn mhlith y werinos gyffredin a roddodd daeniad 
helaeth i'r tybiau hyn, y rhai a alwai efe yn 
Galfiniaeth; ac eraill yn uchel-Galfiniaeth; ond 
y mae yn dra sicr na chofleidiodd Calfin ei hun 
ddim o lawer o honynt. Ond, gobeithir mewn 
cariad, i lawer gofleidio y gyfundraeth hon naill 
aì o herwydd serch at dyb wrthun-wedd (paro- 
doz,) neu o herwydd cam olygu eu bod yn tueddu 
i ddyrchafu gras dwyfol. Dr. Hawker, o Ply- 
mouth, oedd yr esgrifenydd golygus cyntaf a 
arddelodd yr enw Antinomiad; er iddo roddi ei 
eglurhad ei hun arno. Ei gymeriad parchus a'i 
ddoniau hyawdl efa wnaethant lawer tuag at 
helaethu ei dybiau. “' Antinomian (medd efe) 
yw yi hwn sydd yn edrych am gyfiawnhal ger 
bron Duw, yn unig ar sail person, gwaed, a 
chyfiawnder Crist, heb olwg ar weithredoedd y 
ddeddf; ïe, hyd yn nod yn wrthwyneb iddynt.”— 
(True Portrait of Antinomianism, p. 26.) Ond 
yn sicr, rhaid fod Dr. H. yn gwybod mai Calfin- 
iaeth oedd hyn, yn hytrach nag Antinomiaeth; 
ac na byddai i un Calfin wrthwynebu y dyfyniad 
hwn o gyfiawnhad, oddieithr y rhan ddiweddaf 
o hono, yn yr hwn y «mae'r Doctor megys yn 
anghofioi Grist fawrkau'r ddeddf, a'i gwneuthur 
yn anrhydeddus; ac o berwydd hyny, fod crcd- 
inwyr yn cael eu cyfiawnhau, nid yn wrthwyneb 


ANU 


54 ANU 


neu ar draul y ddeddf, eithr gyd â'i chyflawn 
gydsyniad. 

Gwir fod llawer yn arferyd y gair Antinom- 
iaeth yn gyfystyr a Chalfiniaeth, gan ei gym- 
hwyso at bawb a broffesant gyfiawnhad trwy 
ffydd yn unig; ond gwyddis yn burion fod Luther, 
gwrthwynebwr cyntaf Antinomiaeth, yn brif 
gampwr dros atbrawiaeth cyfiawnhad trwy 
ffydd yn unig, yr hon hefyd a broffesir mor 
eplur a chyflawn gan wrthwynebwr diweddaf 
a chadarnaf Antinomiaeth, y Parch. A. Fuller. 

Pwnc gwahaniaethol y gyfundraeth hon ydyw 
gwrthodiad y ddeddf foesol fel rheol bywyd; yr 
hyn ysgatfydd na feddyliodd yr awdwyr uchod 
eì wneuthur, eriddynt ddywedyd pethau ag oedd 
yn arwain i hyny. Tybia Mosheim na feddyl- 
iodd Agricola ei hun, yr hwn ydoedd wr duwiol, 
am wrthad y ddeddf foesol, ond yn unig yn ffurf 
dec gorchymyn, fel rhan o'r gyfundraeth Iuddew- 
aidd, yr hon a wnaed yn hollol afreidiol trwy y 
moesoldeb mwy eglur ac ysbrydol a ddysgir yn 
y Testament Newydd, yn ol geiriau yr apostol 
dan y ddeddf î Grist.. Ond y mae'r Apostol yn 
yr un adnod, yn eglur ddangos, fod yr un person- 
au Aeb fod yn ddiddeddf î Dduw, 1 Cor. ìx. 21; 
b.y., nad yw eu perthynas â Christ yn eu rhydd 
heu oddiwrth ufydd-dod i Dduw. 

Pa fodd bynag, y mae dull dirmygus llawer o 
siarad am y ddeddf yn annheilwng o Dduw, ac 
yn niweidioli ddynion. 

ANTIOCHAETH, enw a roddir weithiau gan 
yv Pabyddion ar yr ymraniad a gymerodd le yn 
Antioch. yn y 4ydd ganrif, yr hwn a barhaodd 
amryw flynyddoedd. Rbanwyd yr eglwys yn 
dair plaid; sef, cyfeillion Bustathius, a fwriwyd 
allan gan yr Ariaid; cyfeillion ei olynwr un- 
iawncred, Meletius; a'r Ariaid. 

ANTITACTIAID, cangen o'r Gnostiaid yn 
yr ail ganrif, y rhai y dywedir eu hod yn cadw 
corchymynion Duw yn ol rkeol gwrthwynebiad, 
(rule cf reverse;) cyhuddiad teilwng i'w ddwyn 
yn erbyn amryw broffeswyr yn yr oes hon, y rhai 
a ymddygant yn gwbl wrthwyneb i ddeddf Duw. 


Eraill a ddywedant eu bod yn credu dwy bnf 


egwyddor, Duw, da a drwg, gan eu gosod mewn 
cyferbyniad (antiiaciae,) h.y., megys mewn trefn 
frwydrol. 

ANTHROPOMORDPIAID, a av0poroc, dyn, 
a pood, ffurf; plaid o gyfeiliornwyr a ymddang 
osodd yn yv Aifft, yn y flwyddyn 359, ac a elwid 
felly oddiwrth ei phwnc gwahaniaethol; sef, bod 
i Dduw ffurf gorfforol. Sylfaenant eu tyb ar 
lyfhyren geiriau Moses, Gen. i. 26. Cyfeiliornad 
poblogaidd amryw o ddynion yw hyn, yn mhob 
oes a gwlad. Yn mhlith craill, dywedir i Jos. 
Hussey, yn y ddwyfed ganrif ar bymtheg, 
esponio'r adnod uchod mewn modd tra thebyg i 
hyn. Gwel Ausseyaid. 

ANUDON, (udon,) cymeryd llw ar gelwydd, 
yn wybodus; neu dyngu i'r dyben i gadarnhau 
celwydd, a hyny gan wybod mai celwydd ydyw. 
Y mae hwn yn bechod o'r maintioli mwyaf, gan 
ei fod yn gosod anmharch mawr ar Dduw; yn 
wadiad ymarferol o'i hollwybodaeth; yn halog- 
iad o'i enw glân a santaidd; yn roddiad her arno 
megys yn eì wyneb; ac yn ddangosiad eglur o 
galedrwydd calon yr anudonwr. Y mae yn 


cael ei ystyried bob amser yn un o'r pechodau 
ffieiddiaf, ac edrychir ar yr hwn a brofir yn euog 
o hono, fel echrys-haint cymdeithas, ac yn hollol 
annheilwng o fod yn aelod o honi. Y mae'r barn- 
edigaethau trymaf yn cael eu cyhoeddi yn erbyn 
y pechod hwn yn Ngair Duw. 


ANUDONWYR, y rhai euog o anudoniaeth, 
neu o dyngu anudon. 

ANUFYDD-DOD, (ufydd-dod,) gwadiad ym- > 
arferol o awdurdod uchafiaid, ac o rwymedig- 
aethi wneuthur y pethau cyfiawn ac union â 
fyddont yn orchymyn. Ein huchafiaid yw Duw, 
rhieni, a llywodraethwyr gwladolac eglwysig. Y 
mae anufydd-dod, gan hyny, yn golygu y rhai 
hyn oll; ond yn benaf Duw, am mai efe yw ein 
prif lywodraethwr, ac mai oddiwrtho ef mae y 
lleill yn derbyn eu hawdurdod, a'u bod wrth 
anufyddhau iddynt hwy yn yr byn sydd uniawn 
a chyfiawn, yn anufyddhau iddo ef yr hwn a'n 
gosododd hwynt mewn awdurdod, ac yn ol 
ewyllys yr hwn y maent i orchymyn a llywodr- 
aethu. Fn yr Arglwydd yn unig yr ydym 
ufyddhau i rieni, a blaenoriaid gwladol ac eglwys- 
ig; hyny yw, yn y pethau nad ydynt groes î 
ewyllys ddatguddiedig Duw yn unig y mae 
rhwymau arnomufyddhau iddynt, Eph. vi. I. Os 
cawn fod gorchymynion rhieni, meistri, athrawon 
crefyddol, neu lywodraethwyr gwladol, yn eglur 
groes i orchymynion Duw, yna yr ydym i wrthod 
ufyddhau iddynt: canys Duw yw ein priflywydd, 
ac y mae yn rAaid ufyddhau ií Dduw yn fwy nag ê 
ddynion, Act. v. 29. 

Y mae anufydd-dod yn eir mor gynhwysfawr, 
fcl y mae yn gyffredinol yn cynwys pob pechod, 
pa un bynag ai gweithredol neu omeddol fyddo; 
oblegyd, wrth wneyd yr hyn a waherddir, yr 
ydym yn troseddu'r gorchymyn, yn gystal ag 
wrth beidio a gwneuthur yr hyn a erchir. Gwa- 
harddiad oedd y gorchymyn a roddwyd gan 
Dduw i'n cyn-dad Adda, Gen. ii. 17, ac anufydd- 
dod (mapaxon) y mae ei droseddiad o hono yn 
caeleialw, Rhuf. v.19. Gwaharddiadau yw wyth 
o'r deg gorchymynion yn y gyfraith foesol; ac 
anufydd-dod yw gwneyd yr hyn a waherddir 
ynddynt hwy, yn gystal a pheidio gwneuthur yr 
hyn a orchymynir yn y ddau arall. Bydd i bob 
(rosedd ac anufydd-dod dderbyn cyfiawn daled- 
igaeth, Heb. ii. 2. Yn neillduol, y mae'r gair an- 


' ufydd dod yn arwyddo anewyllysgarwch cyndyn 


dynolryw, yn eu cyílwr naturiol, i roddi ufydd- 
dod i orchymion, ac i ymostwng i awdurdod ac 
ewyllys Duw; ac felly yn dynodi y gwahaniaeth 
dirfawr sydd rhwng ufydd-dod anmherffaith y 
saint yn y fuchedd hon, a gwrgryfelgarwch 
gwirfoddol dynion anrasol. Syniad y cnawd 
sydd elyniaeth yn erbyn Duw; canys nid yw 
ddarostyngedig i ddeddf Duw; oblegyd nis gall 
chwaith, Rhuf. viii. 7. Calon wrthnysig ac an- 
ufyddgar yw calon dynolryw, hyd nes y cyf- 
newidir hwynt trwy ras; ac iaith ymarferol eu 
hymddygiad yw, Pwy yw'r Arglwydd fel y 
gwrandawom ar ei lais? Jer. v, 23; Exod. v. 2, 
Herwydd hyn y maent yn cael eu galw yn blant 
anufydd-dod, (Eph. ii. 2,) i'w gwahaniaethu oddi- 
wrth dduwiolion, y rhai a elwir yn blant ufydd- 
dod, er eu bod yn llawn anmherffeithrwydd a 
gwaeledd fra yn y byd hwn, l Pedri,14, Eu 


ANW 


55 ANW 


ydyw. Gwel Deut. xxxii. 5. Saes. Y mae 
gwahaniaeth dirfawr rhwng eu hanufydd dod 
hwy, ac anufydd dod plant Duw. 
reddfol, a'r llall yn ddamweiniol; un yn fwriadol 
a gwirfoddol, a'r llall yn ddifwriad, ac o herwydd 
llesgedd a gwendid; un yn hollol, a'r llall mewn 
rhan; un yn barhaus a gwastadol, a'r llall yn 
ddygwyddiadolac ar droiau yn unig; un yn bleser 
ac hyfrydwch, a'r llall yn faich ac yn ofid. 

Y mae anufydd-dod, yn neillduol os bydd yn 
reddfol, bwriadol, gwirfoddol, hollol, a pharhaus, 
yn bechod mawr; gan eifod, 1. Yn wadiad ym- 
arferol o awdurdod Duw, ac o rwymedigaeth ei 
ddeiliaid i roddi ufydd-dod i'w orchymynion, ac 
i ymostwng i'w ewyllys, Exod. v.2. Y mae 
megys yn gosod ei ewyllys ei hun i fyny mewn 
gwrthwynebiad i ewyllys Duw, ac felly yn 
gwneuthur ei hun mewn effaith yn Dduw, gan 
addoli ei hun, yr hyn oedd pechod y brenin 
Saul, 1 Sam. xv. 23. 2. Yn atal oddiwrth ei 
ddeiliaid y budd a'r lles, y pleser a'r hyfrydwch 
ag sydd yn deilliaw oddiwrth ufydd-dod i 
orchymynion esmwyth, ysgafn, cyfiawn, santaidd 
a da Duw, Ps. xix. 11; Diar. iil. 1l8—20; Esay 
xlviii. 18, 19. 3. Yn «i ddwyn dan anfanteision 
mawrion yn y bywyd hwn, ac yn ei niweidio yn 
ei gorff ac yn ei enaid, yn ei amgylchiadau a'i 
feddianau, yn ei gysura'i enw,Jer.ii. 19. 4. Yn 
gwneuthur niwaid i eraill, trwy eu denu a'u 
hanog i ymddwyn yr unmodd. 5. Yn atal oddi- 
wrth ei ddeiliad heddwch a ffafr Duw; ac yn ei 
wneuthur yn agored i'w lid a'i ddigofaint dros 
byth, Col. iii. 6. 

ANWELEDIG, (an-gweled,) yr hyn neu'r 
hwn nis gellir ei weled. Un o enwau ardderchog 
Duw yw yr anweledig, Heb. xi. 27. Bod Duw 
yn anwelêdig yn ei hanfod, i lygad o gnawd, 
sydd eglur, 1. Oddiwrth dystiolaeth amlwg a 
phendant eì air, Ioani. 18; Col.i. 15; 1 Tim. 
i.l7,a'r vi. 16. 2. Oddiwrth ysbrydoldeb ei 
natur, “ Ysbryd yw Duw,” Ioan iv. 24, wedi ei 
gymharu â Luc xxiv. 29. 3. Oddiwrth ei an- 
feidroldeb a'i holl-bresenoldeb, Job xi. /; Ps, 
cxxxix. /—l10; Jer. xxiii 24. Ni ellir caniatâu 
eifod yn holl-bresenol, a'i fod yn ddefnydd gwel- 
edig i lygaid o gnawd; oblegyd, felly ni byddai 
llei ddim arall ond ei hunan. Gan hyny, yr 
ydys dan angenrheidrwydd i addef, ei fod yn 
anweledig; neu gredu nad yw yn anfeidrol a 
holl-bresenol. Dengys hyn yn 1, Y mawr ynfyd- 
rwydd a'r pechadurusrwydd o wneyd delw o 
Dduw yn y meddwl; llawer mwy mewn gweith- 
red. Pa ddelw a ddichon neb ei wneuthur o'r hwn 
sydd anwelgdig; aci ba beth y cyflelybir ef? 
Esay lx. 18. 2. Mor ardderchog ac ofnadwy 
yw cnwau a theitlau y Goruchaf; ac mor fawr 
y rhaid ei fod ef,i'r hwn y perthynant, ac y 
maent yn gweddu? Pwy ni'th ofna di brenin y 
saint? 3. Mor bell uwchlaw ein hamgyffred- 
iadau yw Duw; ac mor sobr a gwyliadwrus y 
gweddai ein bod, wrth ystyried ei fod gyda ni 
yn mhob man; er nad ydym yn gallu ei 
weled â llygaid ein cyrff? Y mae efe yn y 
dirgel, ac yn gweled yn y dirgel, yn gystal ag yn 
yr amlwg, Math. vi. 6. 

Dichon y gwrthddadleuir yn erbyn hyn, gan 
ddywedyd, i Manoah ac eraill weled Duw â 


Y maeun yn: 


llygaid eu cnawd, i Moses ymwroli fel un yn 
gweled yr anweledig; ac hefyd, y dywedir y 
caiff y rhai pur o galon weled Duw, a'i blant ci 
weled megys ag y mae, Barn. xiii. 22; Math, v. 
8; I Ioan iii. 2.: 

I hyn gellir ateb, 1. I'r saint gynt weled 
arwyddion gweledig o bresenoldeb Duw; ac i 
Fab Duw ymddangos ar ogwedd gorfforol i am- 
ryw o honynt; ond na welodd neb erioed hanfod 
Duw. 2. Fod yr ymadrodd “gweled Duw” 
yn ei berthynas a Moses, y rhai pur o galon, a 
phlant Duw, i'w ddeall yn drawsymudol neu 
gyffelybiaethol, am adnabod a mwynhau; megys 
gweled, daioni, gweled drygfyd. Dichon ei fod yn 
ei berthynas a'r saint, mewn cyflwr dyfodol, yn 
cynwys gweled Mab Duw, yr hwn yw y gwir 
Dduw a'r bywyd tragywyddol, o ran ei natur 
ddynol, â llygaid y corff. 

ANWELEDIGION, enw gwahdmiaethol a 
roddwyd ar ddysgyblion Osiand»r, Fílacias Il- 
lyrcus, Swencffeld, &c.; o herwydd y gwadent 
weledigrwydd gwastadol yr eglwys. 

ANWIREDD, (an a gwir,) twyll, celwydd; 
yr hyn sydd groes i'r gwirionedd. 

Enw cyffredin pechod, yn y gair santaidd yw 
anwiredd; ac ymddengys ei fod yn enw addas 
iawn, pan ystyriom, mai ymddygiad croes Hr 
gwirionedd ydyw, tuag at Dduw, ein hunain, ein 
cymydogion, y byd, nefoedd, uffern, &c. Gwad- 
iad ymarferol o'r gwirionedd am Dduw, &c., yw. 

Y mae fri math oanwiredd; sef, 1. Anwiredd 
egwyddorol; sef egwyddor ragrithiol, dwyll- 
odrus, I Sam. xx. 8. Anwiredd adroddiadol; 
sef celwydd, Ps. x. 7. 3. Anwiredd ymarferol; 
sef, pob pechod gweithredol, Job xxxiv. 32. 
Herwydd hyn y gelwir annuwiolion yn “weith- 
redwyr anwiredd,” Ps. v. 5, &c.. Ond y mae yn 
addas sylwi yma, fod gweithredu anwiredd, a 
gweithredu drygioni, yn. arwyddocâu yr un peth 
a gwneuthur pechod, yv hyn sydd yn cynwys mwy 
na phechu; sef gwneuthur arferiad o bechod, 
gwneuthur celfyddyd o hono, ymbleseru ynddo, 
ymboeni er cyrhaeddyd perffeithrwydd, a rhagori 
ar eraill yn y gelfyddyd uffernol! Hyn mi all 
dyn duwiol ei wneyd, er ei fod, er eì fawr ofid, 
yn pechu. 

ANWYBODAETH, (o an a gwybod,) diffyg 
gwybodaeth. 

Y mae dau fath o anwybodaeth; sef, 1. An- 
wybodaeth anorfodadwy; sef, yr anwybodaeth 
sydd yn cyfodi o ddiffyg gelluoedd, moddion, 
amser a chyfleusderau. Y cyfryw i raddau mwy 
neu lai, yw anwybodaeth y paganiaid, y tlodion, 
a'r caethion. Y cyfryw yn hollol yw anwybod- 
aeth babanod a gwallgofiaid. Y mae'r anwybod- 
aeth yma yn esgusodol; ac nid yw ei ddeiliaid 
yn gyfrifol am dani. 2. Anwybodaeth wirfoddol; 
sef, yr hon sydd yn cyfodi yn hollolo ddiffyg 
ymarferyd â moddion gwybodaeth; mvgys dar- 
llen, gwrando, ymddyddan, myfyrio, a gweddio, 
Y mae'r anwybodaeth hon yn anesgusodol a 
dinystriol. Dyma anwybodaeth y rhan amlaf o 
drigolion gwledydd Cristionogol. 

Yr achosion o anwybodaeth ydynt, 1. Diffyg 
moddion gwybodaeth; megys, diífyg Diblau, 
gweinidogaeth iachus, llyfrau da, a chyfeillion 
duwiol, doeth, a phrofiadoli ymddyddan â hwynt. 
| 2. Diffyg galluoedd, amser, a chyfleusderau ì 


ANY 


56 


ANY 


ddefnyddio'r manteision sydd mewn meddiant. 
3. Esgeulusdod neu ddiofalwch i ddefnyddio y 
moddion mewn llaw, neu mewn cyrhaedd, er 
caffael a chynhyddu mewn gwybodaeth. Neu 
yn ol yr enwog Lock, achosion anwybodaeth 
ydynt, 1. Diffyg drychfeddyliau. 2. Diffyg 
cydgordiad canfyddadwy rhwng y drychfeddyliau 
mewn meddiant. 3. Diffyg olrhain a chymharu 
drychfeddyliau â'u gilydd. 

Y mae anwybodaeth dynolryw o Dduw, 1. Yn 
fawr, Esay, i. 3; Jer. viii. 7. 2. Yn gyffredinol, 
yn wirfoddol, Rhuf. i. 28; 2. Pedr iii. 5. 3. Yn 
niweidiol, Diar. xix. 2. 4. Yn gynhyddfawr, 
2Tim.iii. 13. 5. Yn ddinystriol, Hos.iv. 6. 
Mor gyfeiliornus, gan hyny, yw'r athrawiaeth a 
ddysg, “ Mai mamaeth duwioldeb yw anwyb- 
odaeth.” Llawer mwy addas ei galw yn 
famaeth annuwioldeb; canys hyny mewn gwir- 
ionedd yw. O honi y mae balchder, rhyfyg, 
rhagrith, anghrediniaeth, anfoddlonrwydd, &c., 
yn tarddu, Eph. iv. 18. 

ANWYLYD, gair cyfansawdd o an a gwyl, 
yn arwyddo un cu, cymeradwy, hoff, ac anwyl. 

Un o enwau lluosog a chynhwysfawr yr 
Arglwydd Iesu Grist, yn yr ysgrythyrau sant- 
aidd, yw anwylyd, Eph.i.6. Anwylyd y Tad 
a'r eglwys yw Crist. 

Y mae Crist yn anwylvd y Tad, 1. Ar gyfrif 
ei berthynas ag ef; sef Mab; a hyny nid o ran 
swydd a dewisiad yn unig, ond hefyd, o ran 
natur, Ps, ii. 7; Math. xxi. 37; Ioan v. 19; x. 
30, 33, 38. 2. Ar gyfrif yr hyn yw ynddo ei 
hun, fel Duw, ac fel dyn, Math. iii. 17; Esay 
xlii. 1; Diar. viii. 30. Fel Duw, y mae yn 
anfeidrol berffaith, yn wir lun person y Tad, ac 
yn ddisglaerdeb ei ogoniant, Heb.i. 3; ac fel y 
cyfryw nis gallasai y Tad lai na'i garu, heb 
angharu ei hun; fel dyn, yr oedd yn ddifai, 
ïe, yn rhagori yn mhob rhinwedd, yn decach 
na meibion dynion, ac yn rhagori ar ddeng 
mil. Hyfrydwch y Tad ynddo, ar gyfrif yr 
hyn oedd erioed, fel Duw, oedd achos a syl- 
faen eì ddewisiad o hono fel Cyfryngwr, Diar, 
viii. 22--30. Ar gyfrif yr hyn a wnaeth 
ac a ddyoddefodd, er cyflawni ei ewyllys yn 
iechydwriaeth ei bobl, Job xxxiii. 24; Math. iii. 
17. Ymrwymodd yn wirfoddol i wneyd a dy- 
oddef pethau mawrion; a chyflawnodd ei ym- 
rwym-waìth yn hollol, er boddlonrwydd i'r Tad, 
er anrhydedd tragywyddol iddo ei hun, ac er 
dyddanwch annhraethol a diddiwedd i'w bobl, 
Ioan xvii. 4. Y mae ei adgyfodiad, ei esgyniad, 
ei ddyrchafiad, yn nghyd achadwedigaeth ei bobl, 
trwy ac ar gyfrif yr hyn a wnaeth, yn brofion 
sicr a diamheuol o hyn yma. 

Y mae Crist yn anwylyd yr eglwys, 1. O her- 
wydd yr hyn yw ynddo ei hun, Can.ii, 3; v. 
9—16. 2. Yr hyn yw iddi hi, Esa. xlv. 5. 3 
Yr hyn a wnaeth ac y mae yn ei wneuthur 
drosti, l Ioaniv.19; Dat.i. 5,6; v.9. 

Gellir sylwi yn mhellach, fod y saint yn cael 
eu galw anwylyd, yn hytrach anwyliaid, 
(ayarnrot) 1 Ioan iii. 2; a hyny yn 1. Am eu 
bod yn anwyl gan Dduw, Rhuf. i. 17.2. Am 
eu bod yn anwyl gan eu gilydd, Ioan xiii. 35. 

ANWYLIAID, rhai anwyl. Gwel Cyfeillion, 
Crynwyr. 

ANYMDDIBYNIAETH, gair cyfansawdd o 


an, ym, a dibynu, yn arwyddo hunan s^fiad, neu 
y cyflwr neu'r gallu o sefyll arno ei hun, heb 
bwysio ar, na chael ei gynal gan arall. ì 

ANYMDDIBYNIAETH DUW, y perffeith- 
der hwnw o eiddo'r Goruchaf, trwy, neu o 
herwydd yr hwn y mae yn bod ynddo ac o hono 
ei hun, heb ymddibynu ar neb arall am ddim ; 
neu, mewn un gair, ei holl-ddigonolrwydd. 
Gwel Holl ddigonolrwydd, a Hollalluawgrwydd 
Duw 

““ Wrth hollol anymddibyniaeth Duw y golyg- 
af (medd Dr. Dwight) nad oes, ac nas gall fod 
arno angen dim i wneyd ei allu i wneuthur neu 
fwynhau pa beth bynag a ewyllysio yn fwy neu 
berffeithiach; ond bod ganddo, ynddo ac o hono 
ei hun, bob modd galluadwy gogyfer a'r ddau 
ddyben yma; fel nad ellir byth wrthsefyll ei 
ewyllys, ac atal ei fwriadau, nac o herwydd 
diffyg gwybodaeth i ganfod, na gallu i gyflawni, 
pa beth bynag sydd ddymunol a buddiol.” Y 
mae ei dragywyddoldeb, ei holl-bresenoldeb, ei 
hollwybodaeth, ei holl alluawgrwydd, a'i anfeid- 
rol berffeithrwydd, yn brofion diymwad o'i 
anymddibydiaeth hollol; canys fel y chwanega 
yr un awdwr, “ Rhaid y gall yr hwn a luniodd, 
a greodd, ac sydd yn llywodraethu pob peth, 
wneyd pob peth nad yw yn cynwys gwrth-ddy- 
wediad; ac o ganlyniad, rhaid fod pob da yn ei 
feddiant a'i awdurdod, ac nad oes angen dim 
arno, ac nas gall dderbyn dim.” 

““ Anymddibyniaeth (medd Mr. Buck) a berth- 
yna i holl berffeithderau Duw. 1. Y mae yn 
anymddibynol yn ei wybodaeth. Nid yw yn 
derbyn drychfeddyliau oddiwrth unrhyw wrth- 
rych oddi allan iddo ef ei hun, fel y mae 
creaduriaid deallgar yn gwneyd. _ Darlunir hyn 
yn odidog gan y proffwyd, sa. xl. 13, 14. 
2. Yn eiallu.. Megys nad yw yn dêrbyn gallu 
cddiwrth neb, felly nid yw yn gweithredu yn 
ymddibynol ar ewyllys unrhyw greadur, Job. 
xxxvi. 239. 3. Yn ei santeiddrwydd. Y mae 
yn casâu pechod o angenrheidrwydd, ac nid 
yn cael ei gymhell ì hyny gan ryw resymau 
oddi allan iddo ei hun ; canys y mae yn hanfod- 
ol i'r natur ddwyfol fod yn anfeidrol groes i 
bechod, ac felly fod yn anymddibynol santaidd. 
4. Yn ei baeledd a'i ddaioni. Y mae yn cyfranu 
bendithion nid o orfod, eithr yn ol ei ewyllys 
benarglwyddiaethol. Fel hyn y rhoddodd fod 
i'r byd, ac i bob peth sydd ynddo, yr hyn oedd 
yr engraifft blaenaf oi haeledd a'i ddaioni; a 
hyn nid o orfod, eithr o'i rydd ewyllys; canys 
“o herwydd ei ewyllys y maent ac y crewyd 
hwynt” Yn yr un modd, yn y cyfranogiad o 
bob trugaredd i greaduriaid tru?nps, y mae yn 
a yn anymddibynol, ac nid trwy orfod. 
/ mae yn trugarhau, am mai ei ewyllys yw hyn 
Rhuf. aH 18. ar 

“Bod Dnw yn anymddibynol, a ymddengys 
yn mhellach, os ystyrir, I. Fod pob peth yn 
ymddibynu ar ei allu ef yr hwn a'u dygodd i fod, 
ac sydd yn eu cynal mewn bod. Gan hyny, os 
yw pob peth yn ymddibynu ar Dduw, yna yn- 
fydrwydd fyddai dywedyd fod Duw yn ymddi- 
bynu ar ddim, canys byddai hyny yn dybied fod 
yr achos a'r effaith yn ymddibynu ar eu gilydd, 
yr hyn a fyddai wrth-ddywediad. 2. Os yw 
Duw yn anfeidrol uwchlaw y creaduriaid uchaf, 


ANY 


ANY 


ni ddichon ymddibynu ar un o honynt, canys y | hyn, y rhai a waherddir i dra-arglwyddiaethu ar 


mae ymddibyniaeth yn golygu israddoldeb, Esa. 
xl. 15, 17. 3. Os yw Duw yn ymddibynu 
ar ryw greadur, nid yw yn bod o angenrheid- 
rwydd; os felly, yna gallasai beidio a bod; 
canys gallasai yr un ewyllys trwy yr hon y ty ir 
ei fod, benderfynu na byddai iddo fod, yr hyn 
sydd ddrychfeddwl bollol anghyson â Duw. 
“Gallwn gasglu oddiwrth anymddibyniaeth 
Duw, l. Nad all y creadur osod un rhwymau 
arno ef, na gwneuthur dim a thuedd ynddo i'w 


wneyd ef yn ddedwyddach nag yw ynddoei hun, 


Rhuf. xi. 95; Job. xxii. 2, 3. 2: Na ddylai 
anymddibyniaeth mewn unrhyw fodd gael ei 
briedoli i'r creadur, gan ei fod yn berffeithder 
dwyfol. Cydnabyddwn fod ein holl ffynhonau 
ynddo ef, a bod pob peth yr ydys yn ei fwynhau 
a'i obeithio o hono cf, yr hwn yw awdwr a pher- 
ffeithydd ein ffydd ni, a ffynon ein holl dded- 
wyddwch.” 

ANYMDDIBYNIAETH EGLWYSI, yr 
hawl neu'r gallu sydd gan bob eglwys, dan y 
Testament Newydd, i farnu drosti ei hunan, yn 
ol gair Duw, am bethau crefyddol, ac i weith- 
redu yn ol eu barn, heb fod yn gyfrifol i un 
person, llys, cymanfa, nac eglwys ar y ddaear am 


ny 

Bod y rhagorfraint uchod yn perthyn i eglwysi 
cynulleidfaol, yn ol rheol y Testament Newydd, 
sydd o'r hyn leiaf yn debygol, os ystyrir y peth- 
au canlynol yn ddiduedd. 1. Mai gair Duw yw 
unig reol ffydd ac ymarferiad pobl Dduw, a bod 
hwn yn rheol berffaith, ddiddiffyg, Esa. viii. 20; 
Ps yni 2 Tim us T6 17. Dae xxii. 18, 
19. 2. Nad yw hwn yn crybwyll am eglwys 
wladol, talaethol, na phlwyfol; ond mai yr unig 
eglwysi y sonir am danynt ynddo, ydynt yr 
eglwys gyffredinol, sef holl gorff pobl Crist; ac 
eglwysi neillduol, sef cynulleidfaoedd neillduol 
yn cyfarfod yn yrun lle, mewn cyfamod â'u 
eilyvld ac â Duw, i addoli Duw yn ol trefn y 
Testament Newydd, Math. xvi. 18; Act. ii. 47; 
Math. xviii. 17; Act. xiv. 27; xviii. 22. Rhuf. 
xvi. 5; 1 Cor. xiv. 23. 3. Fod gan eglwysi 
neillduol hawl i ddewis swyddogion, i dderbyn 
aelodau, i geryddu a diarddel yr afreolus, yn 
annibynol ar un awdurdod oddi allan iddynt eu 
hunain, ond awdurdod Crist yn unig, Act. vi. 
8—6; Rhuf. xiv. 1; 1 Cor. v. 12.4. Mi 
Crist yw unig ben yr eglwys; a bod yr Arglwydd 
lesu Grist yn gwahardd i'w ddysgyblion ef 
addef neb ar y ddaear yn Dad ac yn Athraw, 
Eph.i. 22; Math. xxiii. 8—10. 5. Mai swydd 
ogion anghyffredin oedd yr apostolion, wedi eu 
cynhysgaeddu â doniau anghyffredin i barhau 
dros dymhor yn unig, er dwyn tystiolaeth i wir- 
ionedd adgyfodiad Crist oddiwrth y meirw; ac 
nad oes, ac nas gall fod neb yn olynwyr neu, 
gynrychiolwyr iddynt mewn swydd ac awdur. 
dod, gan nad oes neb a welodd Grist â llygad ei 
gorff wedi iddo adgyfodi oddiwrth y meirw —neb 
a alwyd ac a osodwyd yn y swydd ynuniongyrch- 
ol gan Grist ei hun, fel yr apostolion; na neb 
yn meddu ar ddoniau gwyrthiol fel hwynt hwy, 
Heb. ii. 3, 4; 1Ioan i. l, 2. 6. Mai yr un 
rhaia olygir wrth henuriaid, bugeiliaid, ac es- 
gobion, yn y Testament Newydd; ac mai 
gweinidogion eglwysi cynulleidfaol oedd y rhai 


etifeddiaeth Duw, Act. xx. 17, 28; Phil. i. jc 
1 Pedr v. 2, 3, 7. Nad oes un ysgrifenydd 
credadwy yn crybwyll am un eglwys heblaw 
yr un gynulleidfaol, dros ysbaid dau can' 
mlynedd wdi Crist.— Jid. Dr. Owen's Enguiry 
into the orìginal, &c., of Evngelical. Church 
es, p. 82. 8. Nad os yr un glwys ond yr un 
gynullidfaol yn alluog i gyflawni dyl dswydd- 
au eglwysig; neu yn alluog o weithrvdiadau 
eglwysig; ac nad yw eglwys heb gyflawn awdur- 
dod ynddi ei hun i weithredu fel eglwys, yn 
deilwng o'r enw; eithr mai gwrthddywediad 
fydJai rhoddi yr enw heb yr awdurdod, i un- 
rhyw gynulleidfa o Gristionogion. Corff heb 
enaid, a chysgod heb sylwedd, fyddi y cyfryw 
eglwys ar y goreu. 

ANYMDDIBYNIAID, neu ANYMDDI- 
BYNWYR.; plaid luosog a chynyddfawr o 
Brotestaniaid, tra adnabyddus yn Nghymru, 
Lloegr, yr Alban, Iwerddon, Holland, ac Amoeri- 
ca; a elwir felly o herwydd eu bod yn dal fod 
pob cynulleidfa o Gristionogion yn cyfarfod yn 
yr un lle i addoli Duw, yn eglwys gyflawn; yn 
meddu cyflawn awdurdod ynddi ei hun ìi weith- 
redu a chyflawni pob peth perthynol ilywodraeth 
grefyddol; ac nad yw mewn un wedd yn ddar- 
ostyngedig neu gyfrifol i egl vysi eraill. 

Er bod yr Esgobiaid yn haeru nad oes un 
cysgod o'r ddysgyblaeth anymddibynol i'w chael, 
nac yn y Bibl nac yn y brif eglwys, yr Anymddi- 
byniaid a gredant yn y gwrthwyneb yn hollol, 
Gwel Eglwys, Esgobaeth. Pa fodd bynag, ni 
chafodd yr Anymddibyniaid eu gwahaniaethu 
fel corff, hyd amser y frenhines Elizabeth. Y 
llywodraeth a sefydlwyd gan y dywysoges hono 
yn eglwysi ei thiriogaethau, y gwisgoedd a wisg- 
id gany gweinidogion wrth gyflawni gwasan- 
aeth dwyfol, Llyfr y Weddi Gyffredin, ac yn 
benaf oll, arwydd y groes yn ngweinyddiad bud- 
ydd, oeddynt yn dramgwydd mawr i amrywiol 
o'i deiliaid, y rhai, dan erlidigaethau y teyrnas- 
iad blaenorol, a ffoisant am noddfa i f,sy Pro- 
testaniaid yr Almaen a Genefa. Y dynion hyn 
a dybient fod Exlwys Loegr yn tebyzoli mewn 
gormod o bethau i eglwys wrth-Gristaidd Rhuf- 
ain; galwent gan hyny yn ddibaid am ddiwyg- 
iad helaethach ac addoliad purach.. O berwydd 
hyn galwyd hwy yn gyffredinol, mewn ffordd o 
ddirmyg, yn Buritaniaid, mgis y cafodd y Nof- 
atiaid yn y brif eglwys cu galw. Gwel Nofat- 
iaid. Nid oedd Elizabeth yn tueddu i gydsynio 
a'u cais; ac y mae yn anhawdd dywedyd beth 
fuasai canlyniad yr ymrafael, pe buasai y Pu- 
ritaniaid yn un mewn barn, golygiadau, a me- 
surau. Ond yn hollol yn y gwrthwyneb yr 
oedd yn bod; y corff lluosog hwnw, yn cael ei 
gyfansoddi o bersonau o amrywiol raddau, cy- 
meriadau, tybiau, a dybenion, ac yn unol mewn 
dim ond mewn anghariad at yr Eglwys Sefydl- 
edig, yn ddisymwth a ymranodd yn amrywiol 
bleidiau. O'r rhai hyn, yr enwocaf ydoedd yr 
hon a ffurfiwyd oddiamgylch y flwyddyn 1581, 
gan Robert Brown, gwr o funudrwydd enillgar, 
eithr anwastad ac anghyson yn ei olygiadau a'i 
dybiau yn nghyleh dynion a phethau. Yr oedd 
Brown am ranu holl gorff y ffyddloniaidi gym- 
deithasau gwahanol, neu gynulleidfaoedd; ac 


ANY 


58 ANY 


yn dal y dylesid ystyried cynifer o bersonau ag 
a allesid eu cynwys mewn addoldy cyííredin yn 
eglwys, a bod ganddynt hawl i bob braint ber- 
thynoli gyfundeb eglwysig. Cyhoeddai y cym- 
deithasau bychain hyn yn anymddioynol, jure 
divino, ac yn hollol rydd oddiwrth raglawiaeth 
esgob, yn llaw yr hwn y gosododd y llys awenau 
llywyddiaeth eglwysig; ac hefyd oddiwrth gy- 
manfaoedd o weinidogion, y rhai a olygid gan y 
Puritaniaid fel ffynhonau gweledig goruchel 
awdurdod eglwysig. Gwel Browniaid. Y sel 
â'r hon y lledaenai Brown a'i ymlynwyr eu tyb- 
iau ydoedd anghymedrol yn y graddau uwchaf. 
Haerai fod pob cymundeb i gael ei dôri â'r cym- 
deithasau crefyddol a sylfaenasid ar-gynllun 
crefyddol gwahanol i'r eiddo ef; a thriniai yn 
fwyaf enwedigol Eglwys Loegr fel gau eglwys, 
gweinidogion yr hon a urddwyd yn anghyfreith- 
lon; dysgyblaeth yr hon ydoedd babaidd ac 
anghristaidd; a sucramentau a sefydliadau yr 
hon oeddynt amddifaid o bob effeithioldeb a 
rhinwedd. Ei ganlynwyr, yn analluog i ddy- 
oddef y driniaeth arw a dderbynient oddiwrth 
lywodraeth anhynod am dynerwch a goddefiad, 
a enciliasant i'r isel-diroedd, ac a sefydlasant eg- 
lwysi yn Middleburg, Amsterdam, a Leyden. 
Eu sylfaenwr, pa fodd bynag, a ddychwelodd i 
Loegr, a ymwrthododd a'i egwyddorion ymran- 
edig, a chymerodd urddau yn yr eglwys sefydl- 
edig. Yr alltudiaid Puritanaidd y rhai a adaw- 
odd efe fel yma yn anghytun yn eu plith eu 
hunain, a ymranasant yn amrywiol bleidiau, a'u 
hachosion a wanychent yn feunyddiol. Parodd 
hyn i'r rhan ddoethaf o honynt ymosod ar y 
gwaith o dyneru gerwindra cynllun eu sylfaenwr, 
a lleihau llymdostedd ei benderfyniadau anghar- 
iadus. 

Y person a enillodd y clod o ddwyn oddiam- 
gylch y diwygiad hwn ydoedd un o'u hathrawon, 
o'r enw Robinson ; gwr yn meddu llawer o bry- 
surdeb difrifol yr amserau hyny, a gradd go 
helaeth o ddysgeidiaeth. Y diwygiwr didwyll 
yn canfod fel hyn y diffygiadau ag oeddynt yn 
llywodraeth dysgyblaeth Brown, a thymer ac 
ysbryd ei ganlynwyr, a ddefnyddiodd ei sel a'i 
ddiwydrwydd i'w diwygio,ac i adffurfio'r gym - 
deithas yn y cyfryw fodd ag i'w gwneuthur yn 
llai adgas i'w wrthwynebwyr, ac yn llai agored i 
gen y Cristionogion cywir a edrychent ar gariad 
fel diwedd y gorchymyn. Hyd yn hyn gelwid 
y blaid yn Frowniaid; ond wedi i Robinson 
haeru yn ei amddiffyniad fod yr holl gynulleid- 
faoedd Cristionogol yn gynifer o gymdeithasau 
crefyddol Anymddibynol, ac yn meddu hawl i gael 
eu llywodraethu gan eu cyfreithiau eu hunain, 
yn annibynol ar unrhyw awdurdod allanol, caf- 
odd y blaid o hyn allan ei galw yn Anymddibyn- 
iaid, a'r amddiffynydd ei ystyried yn sylfaen- 
ydd iddi. 

Yr eglwys Anymddibynol, neu gynulleidfaol, 
gyntafyn Lloegrasefydlwyd gan un Mr. Jacob, yn 
y flwyddyn 1616. Mr. Jacob, yn ffoi rhag erlidig- 
aeth esgob Bancrofît, a aeth i Holland, a thrwy 
gyfrinachu â Mr. Robinson a gofleidiodd ei dybiau 
o barth dysgyblaeth eglwysig. Dychwelodd yn 
mhenrhyw amser i Loegr, amlygodd ei fwriad i 
amryw Buritaniaid dysgedig, i sefydlu cynulleidfa 
ar yr un cynllun a chynulleidfaoedd Holland, yr 


hwn fwriad ni chondemniwyd ganddynt, gan 
nad oedd un golwg am ddiwygiad gwladol. Wedi 
i Mr. Jacob gan hyny alw yn nghyd amryw o'i 
gyfeillion, a chael eu cydsyniad i ymuno mewn 
cymdeithas eglwysig, er mwynhau ordinhadau 
Crist yn 'y modd puraf, gosodasant sylfaen yr, 
eglwys Anymddibynol gyntaf yn Lloegr yn y 
drefn ganlynol: — Wedi cadw dydd o ympryd a 
gweddi, er ceisio bendith Duw ar eu gwaith, tua 
diwedd y gwasanaeth rhoddodd pob un o honynt 
gyífes o'i ffydd; ac yna, gan sefyll yn nghyd, 
ymaflasant yn nwylaw eu gilydd, gan ymgyf- 
amodi yn y modd mwyaf difrifol, yn ngwydd yr 
hollalluog Dduw, i gydrodio yn ffyrdd ac ordin- 
hadau Duw, cyn belled ag yr oedd efe eisoes 
wedi eu dadguddio iddynt, ac y byddai iddynt 
eu canfod rhagllaw. Yna dewiswyd Mr. Jacob 
yn athraw, trwy bleidlais y frawdoliaeth; ac 
apwyntiwyd eraill yn ddiaconiaid, trwy ympryd 
a gweddi, ac arddodiad dwylaw. 

Yr Auymddibyniaid oeddynt lawer mwy 
canmoladwy na'r Browniaid; yr oeddynt yn 
rhagori arnynt yn nghymhedroldeb eu tybiau, ac 
yn nhrefn eu dysgyblaeth. Nid oeddynt hwy, 
fel Brown, yn arllwys senau enllibus ac anfrawd- 
ol ar yr eglwysi hyny ag oedd yn cael eu 
llywodraethu gan reolau gwahanol i'r eiddynt 
hwy, nac yn eu cyhoeddi o herwydd hyny yn 
annheilwng o'r enw Cristionogol. _ Yn y gwrth- 
wyneb, er yr ystyrient eu ffurf eu hunain o 
ddysgyblaeth eglwysig o sefydliad dwyfol ac 
apostolaidd, eto meddent gymaint o degwch a 
chariad, fel yr addefent y gallasai gwir grefydd 
flaguro yn y cymundebau hyny ag oedd dan rag- 
lawiaeth esgobion, a than lywyddiaeth cymanfa- 
oedd henuriaid nerthol. Yr oeddynt hefyd yn 
llawer mwy gofalus na'r Browniaid i gadw 
gweinidogaeth sefydlog ar ei thraed yn eu cymn- 
deithasau ; canys, tra y goddefai y lleill i bob 
math agraddau o ddynion addysgu yn gyhoeddus, 
yr oedd ac y mae gan yr Anymddibyniaid nifer 
benodol o weinidogion sefydlog, wedi eu dewis 
gan y cynulleidfaoedd gwahanol, i'w haddysgu 
a'u llywodraethu ; ac nid yw yn beth cyffredin yn 
eu plith i neb lefaru yn gyhoeddus, heb yn 
gyntafiddo gael ei ddwyn dan holiad o barth ei 
gymhwysderau a'i dalentau, a chael ei gymerad- 
nn gan flaenoriaid y gymdeithas y perthyno 
ildi. 

' Er y flwyddyn 1642 y mae yr Anymddibyniaid 
dan gryn sylw yn hanesion ein gwlad. Ymae'r 
cyhuddiad a ddygir yn eu herbyn gan Rapin, (yn 
ei “Hanesyddiaeth o Brydain fawr,” vol. ii., p. 
914, folio ed.) sef, nad allent oddef gweinidogion 
cyflredin yn yr eglwys, &c., yn hollol ddisail. 
Arweiniwyd ef i'r camsynied hwn trwy gymysgu 
yr Anymddibyniaid a'r Browniaid â'u gilydd. 
Dywed Rapin, eu bod yn íffìeiddo unbenaeth, ac 
yn cymeradwyo gwerin-lywodraeth. Gallasai 
byn fod yn wirionedd am rai personau yn eu 
plith hwy, fel yn mhlith pleidiau eraill; ond nid 
yw yn ymddangos oddiwrth neb o'u hysgrifen- 
adau cyhoeddus, fod egwyddorion gwerin-lywodr- 
aeth yn ffurfio eu nodweddiad gwahaniaethol; yn 
y gwrthwyneb, mewn cof-ysgrif a gyfansoddwyd 
ganddynt yn 1647, y maent yn tystio nad 
oeddynt yn anghymeradwyo unrhyw ffurf a 
lywodraeth wladol, eithr eu bod yn. ewyllysgar 


ANY 


59 


ANY 


gydnabod llywodraeth freninol, wedi ei hamgau 
â deddfau cyfiawn a iaehusol, o ganiatad dwyfol, 
ac yn dra buddiol i ddynion.  Pafodd bynag, yr 
Amnymddibyniaid a restrwyd yn mhlith y teyrn- 
laddiaid, a chyhuddwyd hwynt o achosi marw- 
olaeth Siarles yr ail. Pa un bynag a fydd i'r 
ffaith hon gael ei haddef neu beidio, ni ellir tynu 
un casgliad teg oddiwrth ffyniant egwyddorion 
gwerin-lywodraethol, a mesurau gerwin yr am- 
seroedd hyny, a ddichon effeithio er anfantais ar 
egwyddorion ac ymddygiad Anymddibyniaid yr 
amseroedd hyn.. Sicr yw fod yr Anymddibyn- 
iaid presenol yn gyfeillion sefydlog unbenaeth 
derfynol. Y mae Rapin yn camsynied yn mhell- 
ach pan y mae yn darlunio egwyddorion crefydd- 
ol yr Anymddibyniaid Brytanaidd fel yn groes 
i eiddo y byd i gyd. Ymddengys oddiwrth ddwy 
gyffes ffydd, un a gyfansoddwyd gan Robinson 
er mwyn yr Anymddibyniaid Brytanaidd yn 
Holland, yr hon a gyhoeddwyd yn Leyden yn 
1619,ac a gyfenwir, Apologia pro Evulious Ang- 
lis, gut Browniste vulgo appellantur ; &c un arall 
a gyfansoddwyd yn Nghaerludd yn 1658, gan 
brif aelodau y cymundeb hwn yn Lloegr, a_ gyf- 
enwir, “A Declaration of the Faith and. Order 
owned and practised by the Congregational 
Churches in England, agreed upon and. consented 
unio by their Elders and Messengers, in their 
meeting at the Savoy, Oct. 12, 1658,” yn gystal 
ag oddiwrth gyfles arall a gyfansoddwyd yn 
ddiweddar gan eu blaenoriaid yn Nghaerludd, 
ac y cytunwyd arni gan yr undeb trwy Loegr, 
Cymru, &c., nad ydynt yn gwahaniaethu yn eu 
barn ar un pwnc, oddiwrth y Protestaniaid yn 
gyffredin, oddieithr yn nghylch llywodraeth eg- 
lwysig; a bod eu tybiau am athrawiaethau cref. 
ydd yn hollol Galfinaidd yn yr ystyr gymhedrol 
o'r gair. Nid gormod dywedyd am danynt, er 
mai rhyddid barn ac ymarferiad yw eu heg- 
wyddor sylfaenol, ac er eu bod yn ffieiddio ac 
yn hollol ymwrthod â phob awdurdod ddynol i 
sefydlu erthyglau a chredoau, nad oes mwy o 
undeb a chydffurfiad mewn barn yn nghylch 
prif bynciau crefydd i'w gael yn mhlith un blaid 
o Brotestaniaid nag sydd yn eu plithhwy. Dan 
lywyddiad Cromwel cynhyddodd yr Anymddi- 
byniaid mewn parch ac awdurdod i raddau mawr; 
a gwnaeth efe ddefnydd mawr o honynt fel atel- 
iad ar uchelgais yr Henuriadyddion, y rhai a 
gynhygient at radd uchel iawn o awdurdod eg- 
lwysig, ac a lwyddasant yn fuan wedi dyrchafiad 
Cromwel, i gael sefydliad seneddol o'u llywodr- 
aeth eglwysig eu hunain. Eithr gwanychodd 
eu hachos ar ol yr adferiad; ac yn 1691, unas- 
ant mewn cymdeithas a'r Henuriadyddion yn ac 
oddiamgylch Caerludd, dan naw o erthyglau, yn 
tueddu er cynhaliaeth eu gwahanol sefydliadau. 
Ceir y rbai hyn yn ail gyfrol Cofiant Whiston, 
( Whiston's Memoirs) ac y mae eu sylwedd yn 
Hanes Eglwysig Mosheim. _ Ar y pryd hwn, yr 
Anymddibyniaid a'r Henuriadyddion, y rhai a 
elwid oddiwrth y gymdeithas hon yn Frodyr 
Unol (Unìted Breihren), oeddynt o'r un farn 
mewn athrawiaeth, gan eu bod yn gyffredinol yn 
Galfiniaid, ac yn gwahaniaethu yn unig yn 
nghylch dysgyblaeth eglwysig. Ond yn wir, er 
bod yr Anymddibyniaid a'r Henuriadyddion Seis- 
nig a Chymroaidd yn gwneyd i fyny ddwy blaid 


— 


wahanol o Ymneillduwyr Protestanaidd, nid oes 
ond ychydig wahaniaeth rhyngddynt mewn dysg- 
yblaeth eglwysig; a'r enwadau a arferir, gan 
mwyaf, ìi ddynodi amrywiaeth tybiau duwinydd- 
ol. Yr Anymddibyniaid yn gyffredinol ydynt 
yn fwy tueddol i Galfiniaeth na'r Henuriadydd- : 
ion; y rhai ydynt, yn gyffredin, naill a'i yn 
Arminïaid, Ariaid, neu Sociniaid. Anymddibyn- 
iaeth sydd briodol i Brydain Fawr, yr Unol 
Daleithiau, a Gwerin-lywodraeth Batafia.  Caf- 
odd ei throsglwyddo ar y cyntaf i'r taleithiau 
Americanaidd yn 1620, achan fudwyr Puritan- 
aidd olynol o Loegr, yn 1629 a1633.. Cynhygiodd 
un Morel ei throsglwyddo i Ffrainc yn yr unfed 
ganrifarbymtheg; eithr cafodd eichondemnio yn 
Nghymanfa Rochelle, yn yr hon y blaenorai Beza, 
a thrachefn yn Nghymanfa Rochelle, yn 1644, 
Yr Anymddibyniaid a ymwrthodant a chred- 
oau a chyffesiadau wedi eu cyfansoddi gan ddyn- 
ion ffaeledig; eto, gofynant gan eu gweinidogion, 
wrth eu hurddo, amlygiad o'u crediniaeth o'r 
efengyl ac amrywiol ganghenau ei hathrawiaeth, 
yn nghyd ag amlygiad o'u hymlyniad wrth yr 
Ysgrythyrau fel unig reol ffydd ac ymarferiad, 
Nid ydynt hwy yn priodoli un rhinwedd pa 
bynag i'r ddefod o urddiad, ar yr hon y gesyd 
eglwysi eraill gymaint pwys. Yn ol eu barn 
hwy, yr unig gymhwysderau gofynedig mewn 
gweinidog rheolaidd y Testament Newydd ydynt, 
crediniaeth sefydlog o'r efengyl, egwyddor o 
dduwioldeb gywir ac anfursenaidd, trysor digonol 
o wybodaeth, cymhwysder i flaenori mewn gwas- 
anaeth crefyddol, ac i gyfranu addysg, tuedd 
symli ymaflyd yn y gorchwyl pwysig o ddwyn 
oddiamgylch icchydwriaeth dynolryw, ac yn 
gyffredinol galwad oddiwrth ryw gymdeithas 
neillduol o Gristionogion i gyflawni y swydd 
weinidogaethol. Lle byddo'r pethau yma yn 
cydgyfarfod, ystyriant hwy y cyfryw berson yn 
addas, ac âg awdurdod ganddoi gyflawni pob 
dyledswydd berthynoli'r swydd weinidogaethol; 
a chredant na fyddai i arddodiad dwylaw yr 
esgobion neu'r henuriaid i'w gynhysgaeddu âg 
un gallu nac awdurdod nad oedd yn ei feddianu 
yn flaenorol. Eithr er nad ydynt yn priodoli un 
rhinwedd i urddiad, er cynhysgaeddu ei deiliaid 
âg unrhyw alluoedd newyddion, eto arferant ef, 
Amryw. o honynt a dybiant nad yw hanfod urdd- 
iad yn gynhwysedig yn ngweithred y gweinidog- 
ion a gynorthwyant ar yr achlysur, eithr yn 
newisiad a galwad yr egiwys, a chymeradwyaeth 
yr ymgeisydd o honi; fel y gellir ystyried eu 
hurddiad yn amlygiad cyhoeddus o'r cytundeb 
rhwng yr eglwys a'r gweinidog. Gwel Urddiad. 
Ystyriant nwy fod ganddynt hawl i ddewis eu 
gweinidogion a'u diaconiaid eu hunain. Ni add- 
efant un dyn yn ben i'r eglwys ond Crist yn unig, 
yr hwn sydd uwcblaw pawb yn Dduw bendigedig 
yn oes oesoedd. Gwrthodant is-raddoliaeth 
plwyfol a thalaethol; ac er nad ystyriant yn 
angenrheidiol anhebgorol igynull cymanfaoedd, 
eto, os cynhelir hwynt edrychant ar eu pendcer- 
fyniadau fel cynghorion buddiol, ac nid fel 
deddfau penderfynol â'r rhai y maent yn rhwym 
o gydffurfio.  Ystyriant yr ysgrythyrau fel unig 
faen prawf y gwirionedd. Eu haddoliad a gyf- 
lawnir mewn modd gweddaidd, eglur, a. syml, 
heb rodres ffurf, na gwag-rwysg seremoniau, 


Cynulleidfaoedd yr Anymddibyniaid ydynt 
dra lluosog yn Mrydain ac Am rica, a rhai o 
honynt yn dra anrhydeddus. Y mae amryw or 
cymeriadau enwocaf am gr.fydd a dysgeidiaeth, 
a ymddangosodd yn mhlith un blaid Gristionogol 
erioed, wedi ac yn bod yn mhlith y blaid hon; 
gweithion y rhai, yn ddiambeu, a adlewyrchant 
anrhydedd tragywyddol ar eu henwau a'u gallu- 
oedd. Y mae ganddynt amrywiol athrofâau er 
dwyn dynion ieuaine, o dalent a duwioldeb, ì 
fyny at waith pwysig y weinidogaeth; y rhai a 
gynbaliart trwy danysgrifiadau gwirfoddol. Y 
maent yn noddwyr dysg; yn goleddwyr rhyddid 
gwladol a chrefyddol; ac wedi ymdrechu cym- 
aint ag un blaid, os nad mwy, i'w amddiffynai 
h.laethu; ac hefyd, i oleuo a gwareiddio y byd. 
Gwel Cynulleidfaoedd. 

APELIAID, dilynwyr Apelles, yn yr ail gan- 
rif. Tebyg mai brodor o Syria ydoedd, a'i fod 
yn ddysgybl i Marcion, er yn gwahaniaethu 
oddiwrtho mewn amryw bethau. Dywedir iddo 
ysgrifenu dau lyfr, neu ychwaneg, ar yr Men 
Destament, a'i fod yn dywedyd yn wael am ys- 
grifeniadau Moses, gan wadu eu hysbrydoliaeth. 
Credai mewn Un Bod Goruchaf, da a pherffaith ; 
ac mewn bod islaw iddo, angel gogoneddus, cre 
adur y blaenaf, eithr crewr y byd hwn, a duw 
yr Íuddewon. Dychymygai fod eneidiau o ys- 
tlenau (sewes) gwahanol, yn ol y rhai y ffurfiwyd 
cyrff iddynt... Gwadai wir gnawdoliaeth ein 
lachawdwr; a daliai fod ei gorff yn ysbrydol ac 
awyrawl, ac iddo ei ddychwelyd i'w elfenau de- 
chreuol yn ei farwolaeth, ac esgyn i'r nefoedd 
hebddo. Gwadai adgyfodiad y meirw, beth 
bynag, yn yr ystyr y credai Cristionogion yn 
gyffredinol ef... Mewn pynciau eraill cydunai â 
Marcion. Gwel Marcioniaid. 

Yr oedd yn dal cymundeb â Philamene, pro- 
ffwydes ffugiol, â'r hon y cyhuddid ef o odineb ; 
er y tybia amryw nad oes sail i'r cyhuddiad; 
ond mai gwr parchus a rhinweddol ydoedd. 

APOCARTIAID, plaid fechan arall, yn y 
drydedd ganrif, a gyfudodd o blith y Maniche- 
aid, yn dal bod enaid dyn osylwedd Duw. Gwel 
Manmicheaid. 

APOCRY PHA, gair Groeg cyfansawdd o aro, 
oddiwrth, & kpuwrw, cuddio, yn cael ei gym- 
hwyso at y llyfrau hyny a gydrwymir yn an- 
mhriodol â'r bibl santaidd, y rhai nid ystyrir yn 
ganonaidd, eithr a edrychir arnynt yn amheus, 
neu o leiaf na chydnabyddir yn ddwyfol. Ym- 
ddengys iddynt gan mwyaf gael eu cyfansoddi 
gan luddewon; eto, mi buant erioed yn nghof- 
restr llyfrau canonaidd yr Iuddewon. beth 
oedd yr achos iddynt gael eu cyfenwi yn Apo- 
cryphaidd nid yw yn sicr; paun ai o herwydd 
eu symud o arch y cyfamod, lle y gosodwyd y 
llyfrau canonaidd i gadw; neu yr hyn sydd de- 
bycach, am eu bod yn cael eu cuddio oddiwrth y 
bobl gyffredin? Od y mae yn sicr nad oes un 
o ysgrifenwyr y Testament Newydd yn cotfau 
dim am danynt; nac ychwaith Philo na Joseph 
us. Yr oedd yr eglwys Gristionogol dros 
oesoedd yn ddyeithr iddynt. Y mae Origen, 
Athanasius, Hilary, Cyrit o Jerusalem, a'r holl 
ysgrifenwyr uniawn-gred a roddasant gofrestri 
o lyfrau canonaidd yr ysgrythyr lân, oll yn un- 


fryd yn cytuno i'w gwrthod. Y Protestaniaid 
a gydnabyddant y llyfrau hyny yn unig yn ga- 
nonaidd, y rhai a ystyrid felly yn eesau cyntaf. 
Cristionogaeth ; y cyfryw a ddyfynir gan yr ys- 
grifenwyr boreuaf yn mhlith y Cristionogion fel 
o awdurdod ddwyfol, ac ar ol yr ymchwil man- 
yleiddiaf a dderbyniwyd ac a farnwyd felly gan 
gymanfa Laodicea. Ysgrifenwyd y llyfrau Apo- 
cryphaidd ar ol ams-r Malachi, gyda'r hwn, yn 
ol tystiolaeth gyffredinol yr Iuddewon, y peidiodd 
ysbryd proffwydoliaeth, Mal. iv. 4—6. Nid 
oes cymaint ag un o'u hysgrifenwyr, mewn 
modd pendant yn honi hawl i ysbrydoliaeth. Y 
maent yn cynwys ffugchwedlau, celwyddau, a 
gwrth-ddywedidau, 1 Mac. vi. 4, 16; 2 Mac. 
i.l3,16; 2 Mac. ix. 28. Credir gan eglwys 
Rhuf«in fod v llyfrau Apocryphaidd yn gyffred- 
inol yn ganonaidd; achyd yn nod Eglwys Loegr 
yn ei chweched erthygl, sydd yn gorchymyn 
“* eu darllen er siampl buchedd, ac addysg moes- 
au; er nad yw yn eu cymhwyso i gadarnhau un 
athrawiaeth.” Yr eglwysi diwygiedig eraill nid 
ydynt gymaint a gwneyd y d«fnydd hwn o 
honyt. 

Cyhoeddwyd yn ddiweddar, yn Saesonaeg, 
lyfr a elwir *< Y Testament Newydd Apocry- 
phaidd,” y rhan fwyaf o'r hwn a gynwys Epis- 
tolau'r Tadau, gan Mr. Wake, rhai o'r rhai 
sydd gywrain; ac Epistol cyntaf Clement, yr 
hwn sydd dra gwerthfawr, ond heb un hawli 
ysbrydoldeb. Ond nid yw y rhan fwyaf o'r 
gwaith uchod, eithr yr hyn o hono a gymerwyd 
allan o weith Xlr. Wake yn unig, o un defnydd 
eithr i ddwyn yr ysgrythyrau i ddirmyg.— 
Williams. 

AFPOLINARIAID, canlynwyr Apolinaris yr 
ieuengaf, Esgob Laodicea yn y bedwaredd ganrif, 
yrhwn a wadai briodol ddyndod Crist, gan haeru 
mai anifeilaidd, ac nid rhesymol oedd ei enaid, 
a bod y natur ddwyfol iddo yn lle rheswm. Yr 
oedd Apolinaris yn un o'r cymeriadau enwocaf 
am dalentau a duwioldeb yn ei oes; ond syrth- 
iodd i gyfeiliornad, a chondemniwyd ei athraw- 
iaeth gan gymanfa Alexandria yn 362; ac eilwaith 
gan gymanfa Rhufain yn 375; a chan un arall 
yn 979, yr hon a'i difreiniodd ef o'i esgovoaeth, 
trwy yr hyn y lleihawyd rhifedi ei ganlynwyr 
yn fawr; ac o'r diwedd darfuant yn hollol. 

APOLYON, (aroXXvw») dinystrydd.. Un o 
enwadau duw'r byd hwn, angel y pydew diw«el- 
od, Dad. ix. 11. 

APOSTOL, gair Groeg cyfansawdd o aro 
oddiwrth, ar€XXw, anfon; ac yn arwyddo cenad, 
neu berson wedi ei anfon oddiwrth arall, ar 
neges neillduol. Cymhwysir ef yn yr ysgrythyr- 
au santaidd, yn I. At eiu Harglwydd [esu Grist, 
yr hwn a elwir yn “ Apostol ac Archoffeiriad 
ein cyffes ni,” Ileb. iii. l. Apostol yw y swydd- 
og uchaf dan y Testament Newydd, ac Arch- 
offeiriad oedd y swyddog uchaf dan yr Hen 
Destament; ac y mae, yr Arglwydd Iesu Grist 
yn blaenori yn mhob peth. Y mae yn Arch- 
offeiriid yn y pethau a berthynant i Dduw, dros 
ddynion; ac yn apostol wedi eì anfon oddiwrth 
Dduw at ddyniou, i gyflawni ac amlygu ei 
ewyllys yn mherthynas i'w hiechydwriaeth dra- 
gywyddol. 2. At unrhyw o swyddwyr cyntelig 


APO 


ARA 


—_— 


eglwys y Testament Newydd, megys Paul, Pedr, 
&c. 3. At weinidogion teithiol cyffredin yr eg- 
lwys gymtefig, megys Andronicus, Junia, &c. 
Rhuf. xvi. 7. Groeg. ; 

Yn ffurf gweddiau eglwys Groeg y mae llyfr 
yn cynwys Epistolau Paul, wedi ei argraffu i'r 
dyben iddynt gael eu darllen yn yr eglwysi yn 
gyflawn yn nghylch y flwyddyn, yn cael ei alw 
Apostol. 

Mewn ysgrifeniadau eglwysig y mae planwr 
cyntaf Cristionogaeth mewn unrhyw fan yn cael 
ei alw apostol. Fel hyn gelwir Dionysius o 
Corinth yn apostol Ffrainc, Chavier yn apostol 
” India, &c. 

APOSTOLAIDD, rhyw beth yn perthyn i, 
neu yn deilliaw oddiwrth yr apostolion. Fel 
hyn dywedir yr oes apostolaidd; yr athrawiaeth 
apostolaidd; y cymeriad apostolaidd; y cyfan- 
soddiadau a'r traddodiadau apostolaidd. 

Yn y brif eglwys cymhwysid y cyfenwad apos- 
tolaidd at yr eglwysi hyny a blanwyd gan yr 
apostolion, sef eglwys Rhufain, eglwys Alexan- 
dria, eglwys Antioch, ac eglwys Jerusalem; ac 
hyd yn nod at eu hesgobion, y rhai a gyfrifid yn 
olynwyr yr apostolion... Mewn amseroedd dy- 
fodol honodd eglwysi eraill yr un anrhydedd, o 
herwydd cydgordiad eu hathrawiaeth ag eiddo 
eglwysi sylfaenedig gan yr apostolion ; ac hefyd 
o herwydd bod eu hesgobion yn arddel eu hun- 
ain yn olynwyr yr apostolion, ac yn gweithredu 
yn eu hesgobaethau ag awdurdod apostolaidd. 

Yn llythyr Clovis at gymanfa Orleans yn 511, 
y mae y cyfenw apostolaidd yn cael ei gymhwyso 
gyntaf at esgobion fel y cyfryw; er nad yw y 


brenin yn hwnw yn eu cyfenwi yn apostolaidd,. 


eithr (apostolica sede dignissimi) yn dra theilwng 
o'r esgobaeth apostolaidd. 

Yn nghwrs amser, esgob Rhufain yn cynyddu 
mewn awdurdod uwchlaw y lleill, a thri phatri- 
arch Alexandria, Antioch, a Jerusalem yn 
syrthioi ddwylaw y Saraceniaid, cyfyngwyd y 
cyfenw apostolaidd i'r Pab a'i eglwys yn unig; 
ond rhai o'r pabau, a St. Gregory Fawr, yn an- 
foddlawn i ddal yr enw ar amod, a ddechreuas- 
ant honi hawl neillduol ynddo fel olynwyr Sant 
Pedr. Gwlad Rheims yn 1049, a gyhoeddodd 
y Pab yn brif flaenor apostolaidd yr eglwys gy- 
ffredinol. Oddiyma cyfododd nifer mawr o 
apostoliaid; megys, esgobaeth, apostolaidd cen- 
ad apostolaidd, nodiadau apostolaidd, briff apostol- 
aidd, ystafell apostolaidd, fìcar apostolaidd, &c. 

APOSTOLAETH, swydd apostol; neu mewn 
ystyr gyffredinol, Cenhadaeth. Mewn hen 
awdwyr y mae y gair yn cael ei arferyd am 
swydd esgob. Fel y mae y Pab wedi arddelwi 
hawl unigol yn y cyfenw apostolaidd, felly daeth 
yr enw Apostolaeth, mewn amser, i gael ei gy- 
fyngu at urddas y Babaeth yn unigol. 

APOSTOLIAID, enw a fabwysiadwyd gan 
amrywiol bleidiau a ffugient ddilyn ymarferion 
yr apostolion; yn neillduol yr Apofactiaid, a 
chanlynwyr Gerhard Sagareli, yr hwn a losgwyd 
yn Parma, yn 1300; yr hwn a wrthwynebai bri- 
edas, eithr a ganiatai i'w ganlynwyr arwain 
chwaer grefyddol oddiamgylch gyda hwynt; am 

diystyrent olud, a gwaharddent ei gasglu. 

APOSTOLION, deuddeg o ddynion a ddewis- 
wyd gan Grist i fod yn dystion o'i adgyfodiad— 

RHIF, JI, 


i amlygu ei ewyllys i ddynion, ac i blanu Crist- 
ionogaeth yn y byd. Eu henwau oedd Pedr, Iago, 
Ioan, Andreas, Phillip, Thomas, Bartholomew, 
Mathew, Iago mab Alpheus, Simon Selotes, 
Judas brawd Iago, a Mathias; at ba rai drachefn y 
chwanegwyd Paul gan Grist ei hun; er mai un 
annhymig, neu wedi ei eni allan o amser, oedd 
efe, 1 Cor. xv. 8. 

Prif swyddogion y Testament Newydd oedd 
yr apostolion; a swydd anghyffredin oedd y 
swydd apostolaidd, i barhau yn yr eglwys yn 
unig dros amser terfynol, sef un oes. Swydd- 
ogion cyffredin a sefydlog y Testament Newydd 
ydynt henuriaid neu esgobion, a diaconiaid, 
Phil.i. 1. Y mae y rhai hyn i barhau yn yr 
eglwys hyd ddiwedd amser. 

Tystion o adgyfodiad Iesu Grist oddiwrth y 
meirw oedd nodweddiad yr apostolion, Yr oedd 
yn angenrheidiol anhebgorol, er llenwi y cy- 
meriad hwn, eu bod wedi gweled Crist â llygaid 
eu cyríf wedi iddo adgyfodi, Heb hyn nis gall- 
asent dystio gan ddywedyd, “ Yr hyn a_welsom 
ac a glywsom yr ydym yn ei fynegu i chwi.” 
Y mae hyn yn eglur ddangos nad yw yn allu- 
adwy bod yn olynwyr, neu wrth-ddrychiaid i'r 
apostolion. Mor ddisail yw haeriadau y rhai a 
faentumiant hyny! 

APOSTWLIAID, plaid fechan o Fennoniaid, 
dilynwyr un Samuel Apostwl, o Amsterdam, yn 
niwedd y ddwyfed ganrif ar bumtheg. Ym- 
ddengys eu bod yn Galfiniaid a Miliaid mewn 
barn, ac yn hynod o gaeth yn nhelerau eu cy- 
mundeb. Gwel Galeniaid a Menoniaid. 

APOTACTIAID, y blaid gyntaf a'r buraf o'r 
Apostoliaid; yr hon a gododd yn yr ail ganrif. 
Nid ydynt yn cael eu cyhuddo o un cyfeiliornad, 
eithr yn unig o efelychu dull yr oes gyntaf yn y 
modd mwyaf manwl; yn neillduol o ymwrthod 
â golud bydol, ac ofod a phob peth ganddynt yn 
gyífredin. Yn Celicia a Phamphylia yr oedd y 
bobl ddiniwed hyn yn benaf. 

ARABICI, (o Arabia,) Cristionogion cyfeil- 
iornus yn y drydedd ganrif, a dybient fod yr 
enaid a'r coríf yn marw ac adgyfodi yn nghyd. 
Dywedir i Origen gael ei alw o'r Aifît i'w dy- 
chwelyd, ac iddo ymresymu â hwynt yn gy- 
hoeddus, mor gywrain a llwyddianus, fel y darfu 
iddynt roddi i fyny eu tybiau neillduol yn ddi- 
oedi, a dychwelyd i fynwes yr eglwys. 

ARAFWCH, pwyll, amynedd, mwyneidd-dra, 
cymedroldeb. Y gwrthwynebi frys, byrbwyll- 
dra, gwylltineb, ac anghymedroldeb yw arafwch. 
“ Bydded eich arafwch (Saes. cymhedroldeb) yn 
hysbysi bob dyn,” Phil.iv. 5. Y mae pwyll, 
arafwch, a chymedroldeb mewn barn, tymer, 
geiriau, ac ymddygiad, yn hardd a boneddig- 
aidd, ac yn gweddu dynion, yn neillduol Crist- 
ionogion, yn dda; yn enwedig gan fod yr Arg- 
lwydd, yr hwn a'n barna, yn agos. Gwel Cy- 
mhedroldeb. 

ARAITH, traethawd, neu ymresymiad yn 
cael ei adrodd yn gyhoeddus ar unrhyw destun, 
pwnc, neu fater; megys eiddo Paul ger bron y 
brenin Agrippa, Act. xxvi. Gwel Pregeth. 

ARAITHYDDIAETH, y gelfyddyd o lefaru 
neu ymresymu ar unrbyw fater yn y modd 


mwyaf eglur, argyhoeddiadol, deniadol, a budd- 
ï 


ARCH 62 


ARCH 


iol. Gwel Pregeth, Pregethu, Pregethwr, Gwei- 


mnidog. 

ARALLEG, cyffelybiaeth, ymadrodd trôell- 
og, neu ffugyr mewn rheitheg; «egori. Math 
o draws-symudiad estynedig, neu gyfres o draws- 
symudiadau. Y cyfryw yw darluniad Paul o'r 
ddau gyfamod, sef goruchwyliaeth Sinai a'r or- 
uchwyliaeth efengylaidd, Gal. iv. 22—31. Y 
cyfryw yw Caniad Solomon, ac amryw ranau 
o'r Bibl. Gwel Cyffelybiaeth, Dameg. 

AREITHFA, cadair ymadrodd, y pulpud, 
neu'r esgynle mewn lleoedd addoliad, o'r hwn 
y traetha gweinidogion yr efengyl eu cenadwri. 
Yr ydym yn caeli Ezra sefyll ar bulpud o goed 
i ddarllen y gyfraith i'r bobl; ac i osod allan 
y synwyr iddynt, fel y deallent wrth ddarllen, 
Neh. viii. 4, 8. 

ARCH, deisyfiad, eirchiad; cais, gofyniad ; 
dymuniad yn cael ei gyflwyno mewn geiriau neu 
ysgrifen. Gwel Deisyfiad. 

ARCH, cist, coffr, ysgrin; y gist yn yr hon 
y dodir y corff wedi iddo farw, i'w gladdu. 
Gwneir hon o amryw ddefnyddiau, megys coed, 
meini, plwm, &c. Ymddengys nad oedd yr 
Iuddewon gynt yn arfer claddu eu meirwon 
mewn eirch, 2 Bren. xiii. 20, 2] ; Ioan xi. 39, 
44; Lue vii. 14, 15; Mat. xxvii. 59, 60; a 
dywedir nad yw hyn yn arferiad yn y Dwyrain 
eto. Ond yr Aifftiaid a gladdent eu meirw 
mewn eirch mor foreu ag amser Joseph, Gen. 
J. 26. Pa un a oeddynt yn gwneyd felly â chyrff 
pawb yn gyffredin megys yn ein gwlad ni, nid 
yw yn beth sicr. Tybia rhai eu bod, ond craill 
a farnant mai yn achlysurol, mewn ffordd o an- 
rhydedd â chyrff enwogion a phendefigion, yr 
oeddynt yn gwneyd felly. Ond mwy rhesymol 
yw y dyb ílaenaf, ac mai yr unig wabaniaeth 
rhwng y tylawd a'r cyfoethoz, yr enwog a'r an- 
enwog, yn yr amgylchiad dan sylw, oedd rha- 
goriaeth a gwerth yr arch, ac nid bod un yn 
cael ei gladdu âg arch, a'r llall heb yr un. Pa 
fodd bynag, dywedir fod hen eirch o faen, a sy- 
camorwydd, i'w gweled eto yn y wlad hono; a 
rhai hefyd o bapyr-fwrdd. Dywedir fod rhai o 
honynt o raned, neu ronyn-faen; a'u bod wedi 
eu cerfio âg arwyddluniau heirdd a drudfawr. Y 
mae dau o honynt i'w gweled yn yr Amgueddfa 
Frytanaidd yn Llundain; un o faintioli mawr, 
yr hwn a ddygwyd yno trwy lafur a chost mawr. 
Y mae yr arferiad o gladdu meirw mewn eirch, 
nid yn unig yn ymddangos yn weddaidd a rhe- 
symol, ond hefyd yn lled-arwyddo crediniaeth 
y rhai a'i harferant yn athrawiaeth yr adgy- 
fodiad. 

ARCH, (apxm, pen;) arddodiad mwyhâol, yn 
arwyddo blaenoriaeth a rhagoriaeth; megys 
archangel, archesgob, &c. Prif. 

ARCHANGEL, (o apxn ac ayeNoc, ) y prif 
angel. Nid ydyw duwinyddion yn cytuno pa 
un ai bod y gair archangel yn dynodi angel 
creuedig, o uwch radd ac urddas na'r angelion 
creuedig eraill, neu beidio. Tybia rhai ei fod, 
ac mai enw yr angel hwnw yw Michael, am yr 
hwn y sonir yn Dan. x. 19; xii.]; Judas ix; 
Dat. xii. 7. Eraill a dybiant nad yw; ac a ddy- 
wedant mai un o enwau sylweddol yr Arglwydd 
Iesu Grist ydyw; yn dynodi ei oruwch-ar- 


glwyddiaeth a'i flaenoriaeth ar yr angylion creu- 
edig, yn gystal syrthiedig a santaidd, Eph. ì. 
20—22; 1 Pedriii. 22. Ond pa fodd ì gysonì 
y dyb hon â galw Michael yn un o'r tywysogion 
penaf, Dan. x. 13, ac hefyd â darluniad yr apos- 
tol Paul o ddisgyniad yr Arglwydd Iesu Grist 
o'r nef, gyda bÌoedd, a llef yr archangel, 1 Thes. 
iv. 16, nis gwyddom. Ymddengys yn fwy rhe- 
symol i nì dybied, gyda'r enwog Mr. Brown, 
fod yr enw archangel weithiau yn dynodi Iesu 
Grist, yr hwn, fel yr arwydda y gair Michael, 
sydd berson tebyg â Dduw, neu feb Duw; ac â'r 
hwn yn nghyd a'i angylion, sef ei weinidogion 
a'i ganlynwyr, y rhyfelodd y diafol a_ Rhufain 
Baganaidd a'i goruchwylwyr, trwy wawd, deddf- 
au, ac erlidigaethau, Dat. xii. 7: a phrydiau 
eraill, megys pan y gelwir Michael yn un o'r 
tywysogion penaf, ac y dywedir ei fod yn dadleu 
â'r diafol yn nghylch corff Meses, ac nas beidd- 
iodd ddwyn barn gabledd yn ei erbyn, end ìddo 
ddywedyd, “€ Cerydded yr Arglwydd dydi,” ei 
fod yn dynodi angel creuedig, Dan. x. 13; 
Judas ix. 

ARCH Y CYFAMOD, arch Duw, arch y 
dystiolaeth, neu arch cadernid yr Arglwydd, 
ydoedd gist fechan o goed Sittim, wedi ei gwisgo 
âg aur oddifewn ac oddiallan, a choron o aur o 
amgylch; pedair troedfedd a haner ei hyd, dwy 
droedfedd ac agos i naw modfedd ei lled, a'r un 
faint ei huchder. Ei chauad oedd o aur pur, ac 
aelwid Y Drugareddfa; uwch ben yr hon yr 
arhosai y Shecinah, arwydd y presenoldeb dwy- 
fol; ac allan o ddau. ben y cauad hwn yr oedd 
dau gerub aur, wedi eu gwneuthur o gyfanwaith 
morthwyl, a'u hesgyll ar led yn gorchuddio wyneb 
y drugareddfa oddiarnodd, a'u hwynebau megys 
yn edrych arni hi. Yr oedd yn sefyll yn y cysegr 
santeiddiolaf, yn y babell ac yn y deml. O'i 
mewn yr oedd llechau y gyfraith, ac mewn clud- 
fan wrth ei phen blaen, y crochan aur a'r manna 
ynddo, gwialen Aaron yr hon a flagurasai, ac 
adysgrif o bum llyfr Moses... Íddi yr oedd pe- 
dair modrwy aur, trwy y rhai y dodid y trosolion 
o goed Sittim, â pha rai y dygid hi gan y Lefi- 
iaid, pan y byddai achos am byny. O'i blaen 
yr oedd gwaed yr aberth i gael ei daenellu, a'r 
arogl-darth i gael ei losgi ar ddydd mawr y ey- 
mod, gan yr archoffeiriad. Yr oedd yn farwol- 
aeth i neb edrych arni ond yr offeiriad; am 
hyny dygid hi dan orchudd, Exod xxv. 12—22; 
xxxvii. 1, 9; Num.iv. 5,6, 20; xvii. 10; Deut. 
xxxi. 26; I Bren. viii. l; Heb. ix. 4. Gwel 
Brown's Dictìonary, dan y gair Ark. 

Gelwid hon yn arch y cyfamod, ac yn arch y 
dystiolaeth, am mai ynddi yr oedd cyfamod Duw . 
ag Israel, a'i dystiolaeth ìi Israel; sef ei gyfraith, 
yn cadw. Yr oedd yn cael ei galw yn arch Duw, 
ac yn arch yr Arglwydd, nid yn unig am iddi 
gael ei gwneuthur wrth ei orchymyn ac yn ol 
ei gyfarwyddyd ef, ond hefyd am iddi gael ei 
gwneuthur i'w ogoniant a'i wasanaeth ef; am 
mai efe, mewn modd neillduol, oedd ei-pherchen ; 
ac hefyd am mai arni yr oedd y Shecinah, yr 
arwydd o'r presenoldeb dwyfol yn aros, neu yn 
trigo. Gelwid hi hefyd yn arch cadernid yr 
Arglwydd, o herwydd y gweithredoedd nerthol 
a wnaeth Duw trwyddi, (megys hollti'r Iorddon- 
en, dinystrio caerau Jerico, &c.,) ac hefyd, o 


63 ARCH 


herwydd yr amlygiadau o allu Duw yn ei ham- 
ddiffyn, ac vn dial ar y cyfryw a ddangosent un 
anmharch iddi, neu a ryfygent gyfhwrdd â hi, 
megys yn achos y Philistiaid, gwyr Bethsemes, 
- ac Uzzah, 

Beth a ddaeth o'r arch wedi dinystr cyntaf y 
deml gan y Caldeaid, nis gwyddom; ond sicr 
yw nad oedd hi na'i dodrefn yn yr ail deml; er 
i'r Iuddewon ar ol y caethiwed, wneuthur fel y 
dywedir, un gyffelyb iddi, yn yr hon y gosodas- 
ant brawf-gopi perffaith o'r gyfraith., Gwel 
Brown's Dictionary. h 

Yr oedd yr arch yn gysgod neillduol o'r Ar- 
'glwydd Iesu Grist yn ei berson a'i waith, fel 
yr unig iawn o drefniad Duw dros bechod; yr 
hwn o herwydd hyny, a elwir yn (Xa CT JpuOV 
trugareddfa neu gymodfa, ac yn «Macpoc, cymod, 
Rhuf.iii, 25; 1 Ioanii.2;iv.12. l. Yr oedd 
yr arch o goed Sitim wedi ei gwisgo ag aur; a 
Christ yn wir ddyn ac yn wir Dduw mewn un 
person. 2. Yr oedd llechau y gyfraith yn gyfan 
yn yr arch; a deddf Duw ar galon Crist, yr hwn 
a'i cadwodd yn berffaith, heb dori un o'i gor- 
chymynion. 83. Yr oedd y drugareddfa o aur 
pur, a'r un hyd a lled a'r arch, yn yr hon yr 
oedd y gyfraith yn nghadw; ac ufydd dod a 
dyoddefaint Crist o werth anfeidrol, ac yn cyf- 
ateb yn hollol i ofynion y gyfraith yr hon oedd 
yn ei galon. 4. Yroedd Duw yn cyfarfod ag 
Israel gynt ar y drugareddfa mewn heddwch, yn 
derbyn eu haberthau yn gymeradwy, ac yn 
rhoddi cyfarwyddiadau ac amlygiadau o'i ewyll 
Uu iddynt oddiarni.hi, megys oddiar ei orsedd. 

mae Duw yn Nghrist yn cymodi y byd ag ef 
ei hun, heb gyfrif ildynt eu pechodau—yn der- 
byn gwasanaeth eì bobl yn gymeradwy yn yr 
iawn, ac yn rhoddi amlygiadau o'i ewyllys i 
ddynion trwy ei Fab. 5. Yr oedd y cerubiaid 
a'u hwynebau megys yn syllu ar y drugareddfa; 
ac y mae yr angelion gyda syndod yn syllu ar 
ryfeddodau iechydwriaeth dyn trwy angeu Crist. 
6. Ni chafodd yr arch drigfa sefydlog hyd nes 
iddi gael un yn nheml Solomon yn Jerusalem, 
ma Christ orphwysdra hyd nes iddo ddybenu 
camwedd, dwyn i mewn gyfiawnder tragywyddol 
i'r rhai oll a gredant ynddo, ac esgyn yn ogon- 
eddus.a gorfoleddus i'r trigfanau nefol, lle mae 
yn aros mewn gwynfyd hyd oni osodir ei holl 
elynion dan ei draed, ac y daw yr ail waith i'w 
ogoneddu yn ei saint, ac i fod yn rhyfeddol yn y 
rhai oll sy'n credu. Gwel 7rugareddfa. 

ARCH-DDEON, y prif-ddeon; y nesaf mewn 
urdd ac awdurdod at yr esgob, mewn eglwysi 
talaethol.. Y mae tri ugain o Arch-ddeoniaid 
yn Lloegr, y rhai a ymwelant a'u dosparthiadau 
priod bob dwy flynedd mewn tair, i wneyd 
ymchwiliadau i ad-gyweiriadau a symudolion 
eglwysi,i ddiwygio llygriadau, diswyddo, esgym- 
uno, ac mewn rhai manau i brofi ewyllysiau; ac 
hefyd i osod yr holl wyr llên o fewn terfynau eu 

'rhaglawiaeth, mewnmeddiant o'u bywioliaethau. 

ARCHESGOB, y prif esgob, neu esgob y brif 
ddinas, (me/ropolitan,) yr hwn sydd ag amryw 
raglawiaid, neu is-esgobion tano. Archesgobion 
oeddynt anadnabyddus yn y Dwyrain, hyd yn 
nghylch y flwyddyn 320; ac, er yn fuan wedi 
hyn, i'r enw gael ei roddii rai, eto nid oedd hyny 
9nd anrhydedd enwawl yn unig, a delid i esgob- 


ion dinasoedd mawrìon, mewn ffordd o ragor- 
iaeth ar esgobion lleoedd anghyoedd a gwledig. 
Yn ddiweddar mewn cymhariaeth y daeth yr 
archesgobion i feddianu yr oruwch-awdurdod 
sydd ganddynt yn bresenol ar eu brodyr yr 
esgobiom*talaethol. Y mae llywodraeth eglwysig 
Lloegr yn cael ei dosparthu i ddwy dalaeth; sef, 
Caergrawnt a Chaerefroc. Awstin Fynach yd- 
oedd archesgob cyntaf Caergrawnt. Cafodd ei 
apwyntio gan Ethelbert, brenin y Saeson, ar ei 
ddychweliad i'r ffydd Gristionogol; a'i urddo 
oddiamgylch y flwyddyn ô98, gan Eutherius, 
archesgob Arles, yn Ffrainc. 

Archesgob Caergrawnt yw y pendefig uchaf 
yn Lloegr, a'r nesaf mown urddas at y teulu 
brenhinol. Y mae o fiaen yr holl ddugiaid nad 
ydynt o waedoliaeth frenhinol; ac yn uwch na 
holl swyddogion y llywodraeth, ond yr Arglwydd 
Ganghellydd. Y mae yr un urddas yn perthynu 
i archesgob Caerefroc. Y cyntaf o archesgobion 
Caerefroc oedd. Paulinus, yr hwn a apwyntiwyd 
gan y pab Gregori, oddiamgylch y flwyddyn 622. 

ARCH-HENURIAD, neu arch-brespyter, neu 
arch-offeiriad; offeiriad wedi ei sefydlu mewn 
rhai esgobaethau, mewn awdurdod goruwch y 
lleill. Dewisid ef gynt o goleg yr henuriaid, 
wrth ewyllys yr esgob. Yr arch-henuriaid oedd- 
ynt yn agos yr un a'r deoniaid mewn eglwysi 
cadeiriol. 

ARCH NOAH, llestr nofiadwy, a adeiladwyd 
gan Naoh, er cadw ei deulu, yn nghyda'r amryw- 
iol rywiogaethau o anifeiliaid yn fyw yn amser 
y diluw. 

Yr oedd yrarch oran ei ffurf yn hir-gul. Ei 
gwaelod ydoedd wastad, a'i chronglwyd ar oleddf, 
yn gyffelyb i ben ty, modd y rhedai y dwfr yn 
rhwydd drosto, ac yn gufydd ei uchder yn y 
canol, Nid oedd, iddi na hwyliau na llyw, ac 
nid oedd ei phen blaen yn bigfain fel ein llongau 
ni; eithr yn onglog fel eiddo yr Isellmyn. Y 
ffurf hon ydoedd yn dra chyfaddas i'w chadw yn 
ddiysgog ar wyneb y dwfr, yr hyn ydoedd yn 
angenrheidiol, er dyogelwch yr anifeiliaid o'i 
mewn. 

Hyd yr arch ydoedd 300 cufydd, yr hyn, yn 
ol cyfrif y Dr. Arbuthnot, ydoedd ychydig dros 
547 o droedfeddi, ei lled ydoedd ddeg cufydd a 
deugain, neu un ar ddeg neu ddeuddeg troedfedd 
a phedwar ugain: ei huchder yn ddeg cufydd ar 
hugain, neu o 54 i 72 o droedfeddi; a'i chyfan- 
goríf yn cynwys 2,730,782 o droedfeddi cyfain; 
sef digon ole i gynwys 81,0620 dunelli. Yr 
oedd tair esgynfa ynddi, pob un o honynt, a gad- 
ael allan drwch y lloriau, oddiamgylch deunaw 
troedfedd o uchder: Y rhai byn oeddynt yn 
ddiau wedi eu dosparthui amrywiol fân gelloedd. 
Diamau hefyd fod y llestr hwn wedi ei ffurfio 
yn y cyfryw fodd ag i ollwng awyr a goleuni i'r 
holl ystafelloedd, er nad yw cyfansoddiad arben- 
igol y ffenestri yn cael eu nodi yn ngair Duw. 

Myn rhai fod Arch Noah yn gysgod o Grist; 
ac eraill a'i gwnant yn gysgod o'r eglwys: ond 
nid oes un sylfaen ysgrythyrol i un o'r ddau 
olygiad; ac yn wir, nid yw yn ymddangos fod 
yn alluadwy caniatau yr un o honynt, heb 
wneuthur dyn yn awdwr ei iachawdwriaeth ei 
hun, ac felly cymylu gogoniant Pen ac Adeilad - 
ydd yr Eglwys, yr hwn a wnaethpwyd yn Awdwr 


ARCH 64 


ARCH 


iechydwriaeth dragywyddol i'r rhai oll a ufydd- 
hant iddo; canys Noah ei hun, trwy lafur a 
chost mawr, a adeiladodd yr arch... Mwy cyd- 
unol â chysondeb y ffydd, gan hyny, yw golygu 
gwaith Noah yn ei hadeiladu fel portead o fywyd 
duwiol, neu o ufydd-dod Cristionogol ac*efengyl- 
aidd; a hyny yn y pethau canlynol:—Yn 1, Yn 
eì natur a'i ansawdd. _ Yr oedd yn orchwyl per- 
sonol, mawr, costus, caled, llafurus, gofalus, 
anhebgorol angenrheidiol, ac yn talu yn y diwedd. 
Noah ei hun, gyda chost a llafur caled, a'i cyf- 
lawnodd; a hyny tan gyfarwyddyd a thrwy gyn- 
orthwyon Duw, ei deulu, a'i gymydogion. Duw 
roddodd y cynllun, y tuedd, y defnyddiau, a'r 
cynorthwywyr angenrheidiol iddo i'w gyflawni; 
ond yr oedd efe ei hun yn weithredol yn y 
gorchwyl; ac yr oedd yn anhepgorol angen- 
rheidiol ei fod felly, neu foddi. Yn gyffelyb yr 
un modd y mae gyda golwg ar fywyd duwiol, 
neu ufydd-dod Cristionogol ac efengylaidd. Duw 
roddodd y cynllun, y tuedd, y defnyddiau, ac a 
drefnodd y cynorthwywyr angenrheidiol; ond 
nyni sydd i fod yn weithredol yn y gorchwyl; a 
rhaidi ni fod felly, neu ynte fod yn golledig. 
Ni chawn neb i gredu, edifarhau, caru Duw, nac 
ufyddhau iddo, yn ein lle, Rhaid i ni wneyd hyn 
ein hunain, neu fod yn ol yn y diwedd. Cawsom 
gynllun a chyfarwyddiadau, cawn duedd, cyn- 
horthwy, a chynhorthwywyr ond eu ceisio. Ond 
rhaid i ni weithredu ein hunain. Y mae y gor- 
chwyl yn fawr, yn gostus, ac yn galed. Rhaid i 
ni wneyd llawer o aberthau mawrion, os ewyllys- 
iwn ei gyflawni yn ddiesgeulus; a bod yn dra 
gofalus, hefyd, am ei gyflawni yn ol y cynllun 
a'r portread a dderbyniasom oddiwrth Dduw, 
Ond gorchwyl ydyw a dâl yn dda yn y diwedd. 
Cawn fyw,a byw yn ddiogel a dedwydd byth 
trwy hyny. Yn y ffordd hon yn unig y gallwn 
ddisgwyl am fywyd a dedwyddwch.—2. Yn ei 
achos cynhyrfiol a chyfryngol. Yrachoscyfryngolo 
hono oedd Y dwyfol gyfarwyddyd (Xpnparuc oc, ) 
a dderbyniodd Noah; a'r achos cynhyrfiol oedd 
rhad gariad a thrugaredd Duw yn ei roddi, 
Heb. xi. 7. Yr un modd y mae yn bod gyda 
golwg ar fywyd duwiol a chrefyddol.—3. _ Yn ei 
egwyddor gymhelliadol. Ffydd, neu gredu tyst- 
iolaeth Duw am bethau nas gwelsid eto, ydoedd 
hwn, Heb. xi. 7. Yr un peth yw egwyddor 
gymhelliadol bywyd gwir dduwiol a chrefyddol; 
canys wrth ffydd y mae ei holl ddeiliaid yn rhodio, 
ac nid wrth olwg, 2 Cor. v. 7.—4. Yn y dull y 
cafodd ei gyflawni. Gyda pharchedig ofn y dar- 
parodd Noah arch i achub ei dy, Heb. v. 7. Gyda 
pharchedig ofn y mae gwasanaethu Duw wrth 
ei fodd, Heb. xii. 28.—5. Ym yr effeithiau ag 
oedd yn ei ganlyn, ar Noah, eî deulu, a'r byd. 
Profodd yn elw annhraethol i Noah—yn llesi'w 
deulu—ac yn euog farniad i'r byd. Gwnaeth- 
pwyd Noah trwyddo yn etifedd y cyfiawnder 
sydd o ffydd. Achubwyd ei deulu trwyddo 
oddiwrth y dinystr cyffredinol; a chafodd y byd 
annuwiol ei gondemnio, Heb. xi. 7. Yr un 
cyffelyb effeithiau sydd yn canlyn ufydd«dod 
gwir grefyddol bob amser; gan fod ei ddeiliaid 
oll, yn ddieithriad, yn etifeddion yr un cyfiawn- 
der; yn ddefnyddiol yn eu teuluoedd a'u cymydog- 
aethau; a'u hymddygiadau yncondemnio ymddyg- 
iadau annuwiol annuwiolion. Edr, 4rch, Bedydd. 


ARCH-OFFEIRIAD, yr offeiriad penaf, a'r 
prif swyddog yn yr eglwys Iuddewig megys 
yr oedd y brenin yn brif swyddog yn y wlad- 
wriaeth. Nid oedd yn gwahaniaethu oddiwrth 
ei frodyr mewn swydd, ond yn unig mewn blaen- 
oriaeth, awdurdod, ac amgylchiadau perthynol 


.i'w swydd; offeiriad oedd ef fel hwythau; ac yr 


oedd yn cyflawni pob peth ag yr oeddynt hwythau 
yn ei gyflawni ag oedd yn dal perthynas â'r . 
swydd offeiriadol; a rhai pethau nad oedd yr 
offeiriaid cyffredin yn eu cyflawni, ac nad oedd 
yn gyfreithlawn iddynt eu gwneuthur. i 

Yr oedd yr arch-offeiriad yn gwahaniaethu 
oddiwrth yr offeiriaid cyffredin, 1. Yn ei haniad. 
Yr oedd yn rhaid ei fod ef nid yn unig o deulu 
Aaron, fel y lleill, ond hefyd yn fab Aynaf o'r 
gangen hynaf o'r ieulu hwnw, os byddai yn ddi- 
anaf, Num. xx. 28; Deut. x. 6. Cadwyd yn 
fanwl at y rheol hon hyd nesi Jason draws- 
feddianu'r swydd, er mwyn yr elw cysylltiedig â 
hi, trwy ei phwrcasu gan Antiochus Epiphanes, 
am 360 odalentau. Parhaodd yn nheulu Eleazer, 
mab hynaf Aaron, o farwolaeth Aaron hyd 
ddinystr Jerusalem; oddigerth am yspaid chwech 
ugain mlynedd, pan y bu yn nheulu Ithamar, 
pedwerydd mab Aaron. 2. Yn ei unigolrwydd. 
Yr oedd llawer o offeiriaid, ond nid oedd ond un 
arch-offeiriad.. Gwir ein bod yn darllen, “I'r 
holl arch-offeiriaid a_ henuriaid y bobl, gydym- 
gynghori yn erbyn yr Iesu, fel y. rhoddent ef i 
farwolaeth,” Math. xxvii. 1. Ond nid yw hyn 
yn gwneyd dim mewn gwirionedd yn erbyn y 
gosodiad; canys yr oedd blaenoriaid y dosparth- 
iadau offeiriadol, y rhai oeddynt bedair ar hugain 
o rifedi, yn cael eu galw felly; a thebyg mai 
hwynt hwy a olygir yn y testyn crybwylledig. 
Heblaw hyny, yr oedd y sagan, neu'r offeiriad 
nesaf mewn âch at yr arch-offeiriad, yn cael vei 
enwi felly; oblegid mai efe oedd yn gweini yn 
ei le, pan y lluddid ef i weini ei swydd gan 
afiechyd, neu ryw beth arall. Ond mewn gwir- 
ionedd, nid oedd ond un arch-offeiriad. 3. Yn 
ei gysegriad i'r swydd. Yr oedd cysegriad yr 
offeiriaid yn cynwys eu golchi â dwfr; eu gwisgo 
a'r gwisgoedd offeiriadol; aberthu drostynt yr 
aberthau gosodedig gan Dduw; dodiad gwaed 
yrail hwrdd ar gwr isaf eu clust ddehau, ar 
fawd eu llaw ddehau, ac ar fawd eu troed dehau ; 
av yn nhaenelliad eu cyrff a'u gwisgoedd â'r 
gwaed oedd ar yr allor, wedi eì gymysgu â'r 
olew santaidd, Exod. xxix; Lef. vii. Ond yr 
oedd cysegriad yr arch-offeiriad yn gwahaniaethu 
mewn amryw bethau oddiwrth gysegriad yr 
offeiriaid cyffredin. Aaron a wisgwyd gyntaf, 
ac yna ei feibion, Exod. xxix 5, 8. . Gosodwyd 
y ddwy froneg am Aaron, y meitr ar ei ben, a'r 
goron gysegredig ar hyny; yr hyn ni wnaed a'i 
feibion, Exod. xxix. 5, 6, 8, 9. Eneiniwyd Aaron 
â'r olew santaidd, trwy ei dywallt yn helaeth ar 
ei ben; yr hyn ni wnaed a'i feibion, Exod. xxix. 
“; Psal. cxxxiii. 2.. Herwydd hyn y gelwir ef, 
mewn ffordd o ragoriaeth, yn offeiriad, eneiniog, 
Lef. iv. 3, 5, 16. Tra y parhaodd yr olew sant- 
aidd, eì holl ganlynwyr yn y swydd a eneinid âg 
ef, ac a wisgid â'r gwisgoedd arch-offeiriadol, ar 
eu gwaith yn myned iddi, Exod. xxix. 30. Wedi 
iddo ddarfod, digon oedd iddynt gael eu gwisgo 
â'r gwisgoedd arch-offeiriadol, dros saith niwrnod; 


ARCH 65 


ARDD 


yn olynol, er eu haddasu i weini eu swydd. Nid 
yw yn ymddanposi'r offeiriaid cyffredin gael 
eu cysegru, wedi cysegru Aaron a'i feibion. 
. Gwasanaethodd cysegriad gwreiddiol eu tadau 
i'r swydd yr un waith hono y tro y mae yn 
debyg, gyda golwg arnynt hwy am byth. Wedi 
hyny yr oedd eu bod wrywod, o hil Aaron, ac 
yn ddianaf, yn ddigon o addasrwydd iddynt 
weini'r swydd, Ond am yr arch-offeiriaid, 
eysegrid pob un o honynt hwv, yn bersonol i'r 
swydd, ar ei fynediad cyntaf iddi. _ Yr achos o'r 
gwahaniaeth hwn oedd, bod yr arch-offeiriadaeth 
_ yn disgyn yn ol hawliau personol, a'r offeiriad- 
aeth yn ol hawl etifeddiaethol. Gwel Outram 
on Sacrifices, diss. 1. c. 5. 4. Yn ei wisgoedd, 
Heblaw y bais, y gwregys, y cap, a'r llodrau (y 
rhai oeddynt y cwbl o wisg swyddol offeiriad 
cyffredin, Exod. xxviii. 40, 42,) yr oedd gan 
yr arch-offeiriad hefyd ei ddwyfroneg, ephod, 
mantell, a chlychau a phomgranadau wrth ei 
godrau, meitr a gwregys o aur, sidan glas, 
porphor ac ysgarlad, a lliain main, Exod. xxviii. 
Yr oedd y rhai hyn iddo er gogonianta harddwch, 
Exod. xxviii. 2; ac yr oedd pob arch-offeiriad yn 
eu gwisgo, wrth weini pethau santaidd oddigerth 
ar ddydd mawr y cymod yn unig. Galar yn 
unig oedd yn gweddu y diwrnod hwnw; ac nid 
oedd gwisgoedd gwychion yn taro galar. Y bais, 
y llodrau, y gwregys, a'r meitr lliain, yn unig, a 
wisgai Aaron y diwrnod hwnw, Lef. xvi. 4. Cam- 
synied gan hyny yw dywedyd fod y clychau yn 
swnio wrth ei odrau yn y cysegr santeiddiolaf; 
eblegyd nid oedd y fantell wrth y rhai yr oedd 
y clychau a'u pomgranadau am dano y diwrnod 
yr oedd yn ymddangos yno dros Israel. 5. Yn 
ei awdurdod a'i flaenoriaeth. Efe oedd pen y 
dosparthiadau, a blaenor ac arolygydd yr offeir- 
iaid cyffredin, y Lefiaid, &c., Num. iv. Efeoedd 
brif farnydd mewn pethau crefyddol, (Zech iii. 
6, 7;) ac mewn materion caledion o natur wladol, 
mewn cysylltiad â'r swyddog pwladol, Deut. xvii. 
12. 6. Yn ei orchwyl arbenig; sef, ymgynghori 
â Duw, trwy Urim a'r Thummim, gwneuthur 
cymod dros Israel ar ddydd mawr y cymod, ac 
ymddangos yn y cysegr santeiddiolaf i eiriol 
drostynt, Lef. xvi. 7. Yn y deddfau arbenig yr 
oedd danynt, yn wahanol oddiwrth yr offeiriaid 
cyffredin; yn neillducl deddf ei briodas. Nid 
oedd yn gyfreithlon i'r arch-offeiriad briodi neb 
ond morwyn bur o deulu Aaron, Lef. xxi. 7 —15. 
Gallasai offeiriad cyffredin briodi gweddw offeir- 
iad arall; ond ni allasai yr arch-offeiriad hyny. 
Hefyd, ni allasai alaru ar ol ei berthynasau 
agosaf, na gadael gwasanaeth y cysegr, ar y 
cyfryw achlysur, Lef. xxi. 10—12. 

Yr oedd yr arch-offeiriad yn cadw ei swydd 
dros ei fywyd, ac ni allesid ei ddifeddianu o honi. 
Ond tua therfyniad y llywodraeth Iuddewaidd, 
daeth swydd arch-offeiriad yn wrthrych uchel- 
gais dynion, o herwydd yr elw oedd yn gysyllt- 
iedig â hi; ac mewn canlyniad, yr oedd y rhai 
oedd ynddi yn cael eu diswyddo, ac eraill yn 
cael eu gosod yn y swydd yn eu lle yn ol ewyllys 
y rhai oedd mewn awdurdod wladol. Gwel 
Llyfrau y Maccabeaid, a gwaith Josephus. 

Dan yr efengyl nid oes offeiriad nac arch- 
pffeiriad ond un, sef Crist; o'r hwn yr oedd yr 
arch-offeiriad Iuddewig yn gysgod arbenig. Cyn- 


taf-anedig yn mhlith brodyr lawer yw efe. Y 
mae wedi ei eneinio â'r Ysbryd Glan tu hwnti'w 
gyfeillion. Aeth unwaith i mewn i'r cysegr nid 
o waith llaw, sef i'r nef ei hun, gan gael ini 
dragywyddol ryddhad; ac y mae yno yn byw 
bob amser, i eiriol dros y rhai sydd yn dyfod at 
Dduw trwyddo ef. Y mae wedi ei goroni â 
gogoniant ac anrhydedd; a'r angelion, tywysog- 
aethau, a'r galluoedd wedi eu darostwng iddo ef. 
Y mae wedi ci wisgo â gogoniant, ac y mae gan- 
ddo bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Efe 
yw pen coríf yr eglwys; efe yr hwn yw y 
dechreuad, a'r cyntafanedig oddiwrth y meirw, 
fel y byddai efe yn blaenori yn mhob peth. Efe 
sydd yn datguddio meddwl Duw i ni; ac efe 
hefyd sydd yn cyflwyno ein gwasanaeth ni ger 
bron Duw. Priododd natur ddynol bura dihalog; 
a morwynion pur a dihalog yw ei eglwysi a'i 


| boblef. Y cyfryw arch-offeiriad santaidd, di- 


ddrwg, dihalog, didoledig oddiwrth bechaduriaid, 
ac wedi ei wneuthur yn uwch na'r nefoedd oedd 
weddusini. Y cyfryw yw Crist. Gorfoleddwn 
a llawenychwn ynddo. 

ARCH-WEDDI, rhan o swydd y diaconiaid 
yn y brif eglwys oedd rhybuddio a chyfarwyddo. 
y bobl yn eu cyflawniad o wasanaeth cyhoeddu s. 
Duw yn ei eglwys. F'r dyben hwn arferent ffurf 
neillduol o eiriau, i'r dyben i rybuddio y pryd y 
byddai rhyw ran neillduol o'r gwasanaeth yn 
dechreu. Dywed rhai mai mewn cyfeiriad at yr 
arferiad hwn y mae'r gair “gweddiwn” wedi ei 
osod o flaen amryw o'r gweddiau yn ngwasanaeth 
eglwys wladol Lloegr. Y mae Esgob Burnet yn 
“Hanes y Diwygiad,” cyf. ii. p. 20, wedi cadw y 
ffurf a arferid cyn y diwygiad, yr hon ydoedd fel 
y canlyn:— Ar ol i'r pregethwr enwi ac agor ei 
destyn, galwai ar y bobl at eu gweddiau, gan 
fynegi iddynt yr hyn yr oeddynti weddio am 
dano: “Gweddiwch, (meddai ef,) dros y brenîn, 
y pab, &c.” Ar hyn yr holl bobl a ddywedent 
eu paderau yn ddystaw, a'r gweinidog hefyd a, 
benliniai, ac a ddywedai yr eiddo yntau; yroedd- 
ynti ddywedyd y paternoster, ave Maria, &c., 
yna canlynai y bregeth. Mor syml yw gair Duw ! 
Mor amrywiol yw trefn dyn!! 

ARDDODIAD DWYLAW, defod grefyddol, 
mewn ymarferiad yn mhlith pobl Dduw yn 
mhob oes, ar achosion, ac i ddybenion neillduol. 
Yr oedd mewn ymarferiad cyn Crist; yn amser, 
a chan Grist; yn yr oes apostolaidd; oddiyno i 
lawr hyd yma; y mae mewn ymarferiad yn 
mhlith amryw Gristionogion eto, a thra thebyg 
y bydd o byn hyd ddiwedd amser. Arferai yr 
Iuddewon osod eu dwylaw ar yr aberthau wrth 
eu cysegru, cyn eu gosod i farwolaeth, Exod. 
xx LD5. bet. ud iv. 1A xvi 21 es Ondunr 
aberthwr dichon fod hyny yn arwyddo neillduad 
gwirfoddol o'r anifail yn aberth i Dduw, yn 
gystal a'i gydnabyddiaeth o'i euogrwydd ei hun, 
a'i haeddiant i ddyoddef yn ele; o du'r offeir- 
iad dichon ei fod yn arwyddocâu neillduad 
gweithredol yr anifail yn aberth i'r Arglwydd, 
ganddo ef, fel gweinidog Duw. _ Pan gysegrwyd, 
y Lefiaid i wasanaeth santaidd, dygwyd hwynt 
ger bron pabell y cyfarfod, gosodwyd hwynt ger 
bron yr Arglwydd, a gosododd meibion Israel eu 
dwylaw arnynt, Lef. viii. 9, 10. Yn sicr, defod 
neillduad y Lefiaid i'w swydd ydoedd hyn; ac 


ARDD 


66 


ARDD 


nid arwydd o gyfraniad doniau addas iddyn£iddi. 
. Pan y neillduwyd Josua i fod yn flaenor ar Israel 
yn lle Moses, dywedodd yr Arglwydd wrth 
Moses, “Cymer atat Josua mab Nun, y gwr 'y 
mae'r Ysbryd ynddo, a gosod dy law arno; a dod 
efi sefyll ger bron Eleazar yr offeiriad, a cher 
bron yr holl gynulleidfa; a dod orchymyn iddo 
ef yn eu gwydd hwynt, a dod o'th ogoniant di 
arno ef,” Num. xxvii. 18—20. Wrth ogoniant 
Moses yr hwn a roddodd ar Josua, y meddylir 
ei ddoethineb; oblegyd dywêdir, (Deuf. xxxiv. 
9.) “A Josua mab Nun oedd gyflawn o ysbryd 
doethineb; o herwydd Moses a roddasai ei ddwy- 
law arno.” Dengys hyn fod arddodiad dwylaw 
Moses ar Josua, nid yn unig yn ddefod ei neill- 
duad i'w swydd, ond hefyd yn foddion cyfraniad 
ysbryd doethineb iddo, i'w addasu ìi weini ei 
swydd. Y lleoedd y sonir am osodiad dwylaw 
yn y Testament Newydd yw y rhai canlynol, 
Math. xix. 13, 16; Luc. iv. 40; Act. vi. 6; viii. 
T8 ix 1/5 xn os xix, 65.1 Tim iv 14; 
v. 22; 2Tim.i.6; Heb. vi. 2.. Yn Heb. vi. 2, 
y mae athrawiaeth arddodiad dwylaw yn cael ei 
rhestru yn mhlith egwyddorion athrawiaeth 
Crist; yr hyn a ddengys nad oedd yr apostol yn 
edrych ar y ddefod fel peth dibwys a disail, mwy 
na bedyddiadau, adgyfodiad y meirw, a'r farn 
dragywyddol; er nad oedd am i'r Hebreaid aros 
ynddynt, ond mynedrhagddyntat berffeithrwydd. 
Wrth ddarllen a chymharu y lleoedd eraill â'u 
gilydd, canfyddir fod y ddefod yn cael ei harfer 
i ddau ddyben; sef yn gyntaf, I gyfranu rhyw 
fendith i'w deiliaid, megys iechyd corfforol, neu 
ddoniau yr Ysbryd Glân; ac yn ail, I arwyddo 
neillduad ei deiliaid i ryw swydd neu waith. 
Gyda'r dyben blaenaf y gosododd Crist eì ddwy- 
law ar y cleifion, Luc iv. 40; y gosododd Pedr 
ac Ioan eu dwylaw ar y Samariaid crediniol, 
Act. viii. 17, 18; y gosododd Ananias ei ddwy- 
law ar Saul, Act. ix. 17; ac y gosododd Paul ei 
ddwylaw ar y dysgyblion yn Ephesus, y rhai a 
fedyddiwyd i fedydd Ioan, ac ni chlywsent a 
oedd Ysbryd Glan, Act. xix. 6. Ond yr ail 
ddyben oedd yn ngolwg yr apostolion yn gosod 
eu dwylaw ar y seithwyr da eu gair, llawn o'r 
Ysbryd Glân, aco ddoethineb, Act. vi. 3—6; oedd 
yn ngolwg proffwydi ac athrawon Antiochia, yn 
gosod eu dwylaw ar Barnabas a Saul; (Act. xiii. 
1—3;) ac yn ngolwg Timotheus wrth ddodi ei 
ddwylaw ar swyddogion eglwysig, 1 Tim. v. 22. 

Ond y pwnc mewn dadl gan amryw ydyw, A 
yw y ddefod hon i barhau yn eglwys y Testament 
Newydd, neu nad yw? Y brif wrthddadl yn 
erbyn arfer y ddefod yw, Nad oes gan neb awdur- 
dod yn awr, fel yr oedd gan yr apostolion gynt, 
i roddi yr Ysbryd Glân, nac un fendith arall i 
neb, trwy ddodi eu dwylaw arnynt; ac am hyny, 
amaâ pelh ofer yw rhoddi dwylaw gweigion ar neb. 

I hyn yr atebir, Fod y gosodiad yn eithaf 
gwir; ond bod y cgliad a dynir oddiwrtho yn 
dra amheus. Os gwir y casgliad, yna peth ofer 
oedd i feibion Israel ar gyfarwyddyd Duw, osod 
eu dwylaw ar y Lefiaid wrth eu neillduo i'w 
swydd; canys nid oedd ganddynt hwy mwy na'r 
rhai a wnant hyny eto, ddim i'w roddi iddynt. 
Yna peth ofer oeddi'r apostolion osod eu dwylaw 
ar y seithwyr da eu gair, wrth eu neillduo yn 
wasanaethwyr byrddau; canys nid oedd arnynt 


angen yr hyn oedd ganddynti'w roddi iddynt, 
sef yr Ysbryd Glân, gan eu bod yn llawn o. 
hwnw, nid yn unig cyn eu hurddo, ond hefyd 
cyn eu dewis, Act. vi. 3, 5; Lef. viii. 9, 10. Yr 
un peth a ellir ei ddywedyd am waith proífwydi, 
Antiochia, yn gosod eu dwylaw ar Barnabas a 
Saul; y rhai oeddynt cyn hyny yn gyflawn o'r 
Ysbryd Glân; cymliara Act. xiii. 3, âg Act. xi. 
22—24, a'r ix. 17. Yn wir, cyn y byddo un 
grym yn yr wrth-ddadl, ymddengys yn anpgen- 
rheidiol i'r gwrth-ddadleuwyr wneuthur yr 
hyn sydd annichonadwy iddynt, sef profi fod 
arddodiad dwylaw yr henuriaid i'w gyfyngu yn 
unig i gyfraniad doniau gwyrthiol, ac nad oedd 
hefyd yn dynodi neillduadi swydd. Hyd nes 
y gwnelont hyn, ni bydd y grym lleiaf yn eu 
gwrth-ddadl. 

Gellir sylwi yn mhellach, Mai trwy osodiad 
dwylaw yr apostolion yn unig yr oedd yr 
Ysbryd Glân yn cael ei roddi; (Act. viii. l8,) 
eithr bod gweinidogion cyffredin, megys. pro- 
ffwydi ac athrawon Antiochia, &c., yn yr arferiad: 
o osod eu dwylaw ar eraill, i'r dyben o'u neillduo- 
i wasanaeth neu swydd arbenig yn eglwys Dduw. 
Gweinidog cyffredin oedd Timotheus, eto yr 
oedd yn arfer gosod ei ddwylaw ar eraill, “Na. 
ddod ddwylaw yn ebrwydd ar neb,” ebe Paul 
wrtho, (2 Tim. v, 22;) gan arwyddo. trwy hyny, 
maiei ddyledswydd, pan geisid ei gynorthwy, 
yn neillduad personau i swyddau eglwysig, oedd 
ymofyn aoedd y rhaia ddewisid o gymeriad, 
diargyhoedd ; rhag iddo fod yn gyfranog o bech- 
odau rhai eraill, frwy gyduno gyda hwynt i 
neillduo rhai annheilwng i swyddau santaidd, 
Trwy arddodiad dwylaw yr Henuriaeth, yn ol 
rhyw ragfynegiad neillduol am dano, y cafodd 
Timotheus ei hun ei neillduo i waith y weinidog- 
aeth, (I Tim. iv. 14;) er mai trwy arddodiad 
dwylaw Paul ei hun y derbyniodd efe yr Ysbryd 
Glân, 2 Tim. i. 6. Gellid meddwl fod y pethau 
hyn yn eglur ddangos nad oedd y ddefod o ar- 
ddodiad dwylaw i'w chyfyngu at roddiad doniau 
gwyrthiol; ond ei bod hefyd yn arwydd o 
neillluad i swydd neu wasanaeth. Y mae yn 
sicr ei bod yn cael ei harfer yn mhlith y prif 
Gristionogion; ac er nad yw ond arwydd yn 
unig, eto nad. diberygl yw ei diystyru a'i hes- 
geluso, gan nad oes dim yn ngair Duw yn ar- 
wyddo ei bod i'w chyfyngu i un oes; neu nad. 
yw i gael ei harfer yn wastadol yn eglwysi 
Duw. Y mae perygl ymadael â'r drefn ysgryth- 
yrol, hyd yn nod yn y pethau lleiaf; gan na 
wyddys pa le y diweddir os dechreuir gwyro 
oddiwrth y rheol hon. Eglur bod yr apostolion 
a'r cyn Gristionogion yn ymarferyd â hi; a 
diogelach i ninau wneuthur felly, rhag ein cael 
yn euog o dybied ein hunain yn gallach na hwy. 

Dywedir, “Nad oes crybwylliad am arddodiad 
dwylaw Crist, wrth ethol y deuddeg apostol, na'r 
deg dysgybl a thriugain; ac nad oes sôn am 
arddodiad dwylaw ar Mathias pan y dewiswyd 
efi fod yn apostol yn lle Judas.” Digon gwir, 
ond beth wedyn? A yw nad oes son am hyn yn 
ddigon o brawf na bu hyn yn yr amgylchiadau. 
dan sylw? A ellir meddwl fod yr hanes sant- 
aidd yn adrodd pob amgylchiad perthynol i'r 
pethau y mae yn eu coffau?” Oni wnaeth Crist 
a'i apostolion lawer o bethau na chrybwyllir am, 


ARF 


67 ARF 


danynt yn y Bibl? Ioan xxi. 25. Ac onid all yr 
amgylchiadau dan sylw fod o nifer y rhai hyny? 
Heblaw hyny, gyda golwg ar y deuddeg, o ba 
rai yr oedd Matthias yn gwneyd y rhif i fyny, ni 
urddwyd mo honynt i'w swydd yn gyflawn, hyd 
ddydd y Pentecost; ac ar urddiad rhai i'w swydd 
y byddid yn gosod dwylaw arnynt, ac nid ar eu 
hetholiad a'u dewisiad, Act. vi. 3Â—6. Nid oes 
esiampl o osod dwylaw ar neb wrth ei ethol a'i 
ddewis, ond wrth eu hurddo. Os na osododd 
Cristei ddwylaw ar y deuddeg apostol pan y 
cawsantgyflawn urddiad, cawsant gystal. Dis- 
gynodd yr Ysbryd Glân arnynt yn dafodau gwa- 
hanedig megys o dân, ac a eisteddodd ar bob 
un o honynt, Act. ii. Cawsant ddigon o arddod- 
iad; a llawer gwell na phe cawsent ddwylaw 
corfforol Crist, a hyny yn unig ar eu penau. 

Yr unig wrth-ddadl a allwn ei ddychymygu 

a ellir ei wneyd yn mhellach i'r hyn a ddywedir 
“uchod yw, Fod y gair X&0p0T0V€0, 8 gyfieithir 
ordeinio, Act. xiv. 23, yn arwyddo estyn allan y 
llaw, ac nid dodi y llaw ar, yr hyn yw arddodiad 
llaw neu ddwylaw; ac o ganlyniad, mai ei ar- 
wyddocad yma yw, I'r rhai y dywedir eu hor- 
deinio gael eu hurddo, nid trwy arddodiad dwy- 
law, ond trwy bleidleisiau aelodau yr eglwysi y 
perthynent, iddynt, yn cael eu harwyddo, neu eu 
rhoddi trwy esibymad dwylaw allan. I hyn yr 
atebir, os felly, yna nid Paul a Barnabas, fel y 
dywed yr hanes, a'u hurddodd, ond yr aelodau 
y rhai a bleidleisiasant trwy estyn allan eu dwy- 
law. Y gwirionedd yw, fod yst4poroveo bob am- 
ser ag y mae yn golygu y cyflwr cyhuddol, (ac- 
cusative case,) fel y mae yn y geiriau dan sylw, 
(Xe€iporovnoavrec Ô&  avroic mwpecGvrepovc) 
yn dynodi urddiad swyddogion trwy arddodiad 
dwylaw. Y neb a ewyllysio weled hyn yn cael 
ei brofi trwy luaws o engreifftiau anwadadwy, 
darllened sylwnod y dysgedig Dr. Hammond ar 
Act. xiv. 23; a Leigh's Critica Sacra, dan y gair 
X&(poTov€o. Y mae hyn yn dangos pa faint o 
rym sy yn yr ymadrodd canlynol:—“ Yr oedd 
X&UDOTOVLC, estyniad allan ddwylaw, ond nid oedd 
Xepo0ncia, arddodiad dwylaw, wyth sefydlu 
swyddwyr yn yr eglwys.” 

Gellir sylwi, fod esgobion talaethol yn arferyd 
arddodiad dwylaw, niâ yn unig wrth urddo i 
waith y weinidogaeth, ond hefyd wrth gon/firmo, 
neu weini yr hyn a elwir Bedydd Esgob. 
Dywedir fod y brif eglwys yn arferyd arddodiad 
dwylaw ar bersonau wrth briodi, a bod yr Abys- 
syniaid yn ei arferyd eto. Y mae'r Ymneilldu- 
wyr a arferant arddodiad dwylaw, yn cyfyngu 
yr arferiad i urddiad ; a'r rhai hyny a ymwrthod- 
ant a'r arferiad yn gwneyd hyny am y tybiant 
ei bod i'w chyfyngu i roddiad doniau gwyrthiol 
yn unig. Barned y darllenydd drosto ei hun 
pwy sydd yn ei le. 

ARFAETH, gair cyfansawdd o ar a_maeth, 
ac yn arwyddo rhagfwriad, rhagdrefniad. Y 
mae hyn yn dangos mai peth priodol i fodau 


rhesymol yn unig yw arfaeth; canys nis gall J 


bodau direswm fwriadu na rhagfeddwl, na rhag- 
drefnu. Gweithredu yn ol anian-reddf (tnstinct), 
ac nid oddiar ragwybodaeth ac yn ol rhagfwriad 
a rhagdrefniad yn unig, y mae bodau direswm. 
Y mae yr unffurfiaeth hollol ag sydd yn ngweith- 


rediadau yr un rhywiogaethau, o ran amser, dull, 
a lle, megys yn yr adar yn gwneyd eu nythau, 
&c., yn eglur ddangos mai felly y mae yn bod. 
Nîd oes gynydd na gwelliant i'w ganfod yn eu 
gweithrediadau y naill flwyddyn ar ol y llall. 
Fel y gwnelai yr un rhywiogaeth gynt, y gwna 
yr un rhywiogaeth eto, heb y cynydd na'r gwell- 
iant lleiaf yn y gwneuthuriad; ac felly y gwna 
yr un rhywiogaeth yn yr un amgylchiadau tra 
parhao amser. Yn mhlith bodau deallawl 
meidrol, y mae cynydd a gwelliant gwastadol 
yn y celfyddydau; yr hyn sydd yn dangos rhag- 
fwriad, rhagfeddwl neu arfaeth. 

Y mae arfaeth, nid yn unig yn briodoli fodau 
rhesymol, ond hefyd yn hanfodol i bob doeth 
weithredydd. Nis gall neb weithredu yn ddoeth 
hebddi, mwy nag y gellir adeiladu ty yn gywrain 
a chelfyddgar, heb yn gyntaf eistedd i lawr a 
bwrw'r draul, a thynu cynllun o hono, Luc xiv. 
28—32. 

ARFAETH DUW, yw ei fwriad tragywyddol, 
yn ol yr hwn y mae yn gweithredu pob peth, 
mewn amser ac i dragywyddoldeb, Eph.i. 11. 

Y mae gwahaniaeth dirfawr rhwng hollwybod- 
aeth a rhagwybodaeth Duw a'i arfaeth. Y mae 
arfaeth yn cynwys penderfyniad a rhagosodiad ; 
ond nid yw hollwybodaeth a rhagwybodaeth, o 
angenrheidrwydd, yn cynwys hyny. Y mae Duw 
yn goddef llawer o bethau na arfaethodd, megys 
pechodauo bob gradd a math. Y mae hollwybod- 
aeth Duw yn golygu pob peth galluadwy a fu, y 
sy, ac a ddaw. Y mae ei ragwybodaeth yn golygu 
pob peth a fu, sy, acaddaw, daa drwg, cyfreith- 
lawn ac anghyfreithlawn. Y mae ei arfaeth yn 
golygu ei holl weithredoedd ei hunan, pa un 
bynag ai digyfrwng neu gyfryngol, uniongyrch- 
ol neu anuniongyrchol ydynt neu a fyddant; 
a'r rhai hyny yn unig. “Yr hwn sydd ym 
gweithio pob peth yn ol cyngor ei ewyllys ei 
hun, Eph.i.11. Fy holl ewyllys a wnaf; dim 
arall, Esay xlvi. 10. 

Bod arfaeth yn hanfodol ìi Dduw sydd amlwg, 
1. Oddiwrth dystiolaeth ei air, Esay xlvi. 10; 
Rhuf. viii. 28; Eph. i. 11. 2. Oddiwrth ei 
ddoethineb anfeidrol. Y mae bwriad, cynllun, 
a dyben yn hanfodoli bob gweithredydd doeth, 
Y ffol yn unig sy yn gweithio ar antur, ac yn 
ddifwriad. Y mae y cyfryw yn agored i ddyrys- 
wch; ac y mae ei waith yn sicr o fod yn anghel- 
fydd ac yn afluniaidd. Nid yw gweithredoedd 
Duw felly; gan hyny rhaid fod ganddo ei ar- 
faeth. Y mae Duw yn ddoeth o*galon; ïe, yr 
unig ddoeth ydyw, Job ix. 4; Rhuf. xvi. 27; 
gan hyny rhaid fod ganddo ei arfaeth—ei gyn- 
llun—ei reoli weithio. Yr un peth yw gwadu 
ei arfaeth a gwadu ei ddoethineb. 

Y mae arfaeth Duw yn dragywyddol; yn an- 
nibynol; yn anfeidrol ddoeth; yn gyffredinol 
gyda golwg ar ei holl weithredoedd ; yn anfeidrol 
santaidd a da; yn anghyfnewid8l ; ac yn ddirgel- 
aidd ond cyn belled ag y mae wedi ei ddadguddio 
yn ei air ac yn ei weithredoedd. Gan fod y 
pethau hyn mor bwysig, y mae yn angenrheid- 
iol cymeryd golwg fanylaidd arnynt ar wahan. 

I. Y mae arfaeth Duw yn dragywyddol, 
““ Hysbys i Dduw yw ei weithredoedd oll erioed,” 
Act. xv. 18. Nis gallant fod yn hysbys iddo 
erioed, ond ar y dyb ei fod wedi eu bwriadu, 


& ARF 


68 


ARF 


penderfynu, neu eu harfaethu erioed: canys os 
ar antur, heb na bwriad na rheol, y mae yn eu 
cyflawni, yna damweiniau ydynt; ac os felly, gall- 
asent fod neu beidio fel y buasai yn dygwydd, 
ac felly nid oedd yn alluadwy eu gwybod yn sicr 
cyn iddynt ddygwydd. Meddwl annheilwng o 
Dduw yw meddwl fod dim newydd un amser yn 
dyfod i'w olwg; na'i fod yn anmhenderfynol yn 
ei fwriadau. Yr un peth yw hyny a phe y me- 
ddylid ei fod yn gyfnewidiol, ac nad yw yn holl- 
wybodol. Rhaid gan hyny fod ei arfaeth yn dra- 
gywyddol fel ei hunan. 

II. Yn annibynol; hyny yw, heb fod yn ym- 
ddibynu ar ddim ond ei ewyllys benarglwydd- 
iaethol ef ei hun. O herwydd hyn y mae arfaeth 
Duw yn cael ei galw eî ewyllys, (Esay lxvi. 10); 
ïe, yn foddlonrwydd eî ewyllys, Eph. i. 5. Y mae 
y gair Hebraeg Chaphelzs, yn air cynhwysfawr 
iawn: y mae yn arwyddo mwy nag ewyllys 
noeth, sef y radd uchafo foddlonrwydd a hyfryd- 
wch. Y mae yn cyfateb i'r Groeg kv0oyta rs 
Ge ngaroc avrov, Eph. i. 5; h. y., “ boddlon- 
rwydd ei ewyllys ef;” ac yn golygu, nid yn unig 
fod arfaeth Duw yn anfeidrol rydd, ond hefyd 
ei bod yn peri hyfrydwch a boddlonrwydd an- 
feidrol i'r meddwl dwyfol! Heblaw hyny, nid 
yw arfaeth Duw ond y ffynon o ba un y mae ei 
holl weithredoedd yn dylifo, ac y mae y ffynon 
yn sicr o'r un natur a'r ffrydiau. Y mae gweith- 
redoedd Duw yn hollol rydd, neu yn ymddibynu 
yn unig ar ei ewyllys... Nid oedd Duw dan un 
angenrheidrwydd annibynol ar ei ewyllys i 
wneuthur dim a wnaeth, Dan.iv. 35; Dat. iv. 
11. Gan fod yr effaith yn rhydd, rhaid fod yr 
achos felly hefyd. Y mae y ffynon o angenrheid- 
rwydd yr un natur a'r ffrydiau; ac arfaeth Duw 
o'r un natur a'i weithredoedd. g. e. d. 

III. Yn anfeidrol ddoeth. I arwyddo hyn y mae 
yn cael ei galw yn gyngor yr Arglwydd, ac yn gyng- 
or eì ewyllys, Ps. xxxiii. 11; Eph.i. 11. Uwch 
ben hon y gwaeddodd Paul fawr, mewn syndod 
per-lewygaidd, “Oh ddyfnder golud doethineb 
a gwybodaeth Duw! mor anchwiliadwy yw 'ei 
Jarnawu ef ! a'i ffyrdd mor anolrheinadwy ydynt !” 
Rhuf. xi. 33.. Y mae gweithredoedd Duw, y 
rhai nid ydynt eithr ei arfaeth mewn gweithred- 
iad, oll yn anfeidrol ddoeth, Ps. civ. 24. 
Gwnaethpwyd hwynt oll yn y modd goreu er 
dwyn oddiamgylch ogoniant Duw a lles a ded- 
wyddwch ei greaduriaid yn gyffredinol, Gen.i. 
10, 12,18, 21,25, 31. Gan fod cwblhad y cyn- 
llun yn anfeidrol ddoeth, rhaid fod y cynllun ei 
hun felly; nis gall lai. 

IV. Yn gyffredinol, gyda golwg ar holl weith- 
redoedd Duw. “Yr hwn sydd yn gweithio 
pob peth wrth gynghor ei ewyllys ei hun,” Eph. 
i.ll. Nid yw Duw, mewn amser, yn gwneyd 
dim nad oedd wedi bwriadu neu arfaethu ei 
wneyd erioed. Ond, 

Dalier sylw, Mai pethau pendant yn unig, h.y., 
pethau a effeithir gan Dduw ei hun, yn ddigyf- 
rwng, (neu trwy gyfryngau) yw gwrthrychau 
arfaeth Duw. Am bethau nacaol, megys 
tywyllwch, &c., nid oedd eisiau arfaeth yn eu 
cylch, gan fod peidio a gweithredu, a hyny yn 
unig, yn ddigon i beri iddynt fod. Nid rhaid 
ond atal byd da_er creu drygfyd; nac ond atal 
goleuni er creu tywyllwch. Arfaethu dim yw 


arfaethu peidio a gwneyd rhyw beth; a phwy yn 
caru Duw a ewyllysia briodoli peth mor annheil- 
wng o hono iddo? Neb yn sicr. Cenfydd y 
call, heb ychwanegu, fod y sylwadau hyn yn 
allwedd addas iawni ddatgloi yr ysgrythyrau 


canlynol, a'u cyffelyb, Esay xlv. 7; Amosiiii. 6; 


Rhuf. ix. 15, &c. 
Yn mherthynas i Diar. xvi. 4, “ Yr Arglwydd 
a wnaeth bob peth er ei fwyn ei hun; a'r annuw- 


iol hefyd erbyn y dydd drwg::”' gellir sylwi, Mai: 


prif ddyben Duw yn mhob peth yw ei ogoniant 
ei hun; ac er nad yw yr annuwiol yn ei ogon- 
eddu ef yn fwriadol, eto y myn Duw ogoniant 
oddiwrtho, drwy ei gosbi am eì bechod yn nydd 
y farn, yr hwn fydd yn ddydd drwg gan, ac i yr 
annuwiol. Yn mhellach, tybia dysgedigion y 
goddef y geiriau y cyfieithiad canlynol :—““ Duw 
a drefnodd, neu a osododd bob peth i'r hyn 
oedd yn addas iddo; a'r annuwiol erbyn y dydd 
drwg;” os felly y meddwl yw, i'r Arglwydd 
drefnu pob peth yn uniawn a doeth, pechod i gosb, 
a daioni i wobr. 

Yn mherthynas i Luc xxii. 22; Act. ii. 23 ; 
a'r iv. 28, tybia y dysgedig a'r duwiol Dr, Dod- 
dridge, nad yw y geiriau opuo ampowpul o, a 
gyfieithir lluniaethu, terfynu, rhaglunio, yn golygu 
dim mwy ““na bod Duw wedi penodi allan yr 
amgylchiad pwysig yr hwn a drefnwyd mor 
ddoeth yn ei gynghor tragywyddol, ac wedi rAag- 
nodi (fel y dichon y gair mTpowpu,w yn hawdd 
arwyddo,) megys ei Aoll derfynau, yn ysgrifen- 
iadau y proffwydi.” —/id. Doddridge's Family 
Ezpositor, vol 3, p. 92; octavo. 

V. Yn anfeidrol dda. ““Da y gwnaeth efe bob 
peth:” a chan nad yw yn gwneyd dim ond yr 
hyn a arfaethodd, rhaid bod ei arfaeth yn dda. 
Heblaw hyny, nid yw drwg yn wrthrych arfaeth 
Duw anfeidrol dda. Gwrthrych goddefiad ac 
nid arfaeth yw drwg. Gwel dosp. IV. 

VI. Yn anghyfnewidiol. “ Fy nghyngor a saif, 
a'm holl ewyllys a wnaf,” Esay xlvi. 10. Ni 
ddichon y pethau a baranti ddynion newid eu 
bwriadau, ddygwyddi Dduw ; megys anwadalwch 
naturiol—diffyg doethineb a gwybodaeth i drefnu 
yn y modd goreu, ac i mac pob amgylchiad 
cyn iddo gymeryd lle—yn nghyd a diffyg modd i 
gyflawni y bwriad. Y mae dynion yn naturiol 
anwadal, ac o herwydd hyny yn aml yn agored 
i gyfnewid; ond gyda Duw nid oes gyfnewidiad, 
na chysgod trôedigaeth. Ni wyr dynion ond 
ychydig, gwyr Duw pob peth. Y mae dynion 
yn anghall, ond yr unig ddoeth yw Duw. Ni 
all dynion ond ychydig; gall Duw bob peth ond 
yr hyn sydd wrthddywediad. Gan hyny, y mae 
ei arfaeth ef yn anghyfnewidiol. 

VII. Yn ddirgel, ond cyn belled ag y mae wedi 
ei datguddio yn ei air a'i weithredoedd. “Y dir- 
geledigaethau sydd eiddo'r Arglwydd ein Duw,” 
Deut. xxix. 29. Nid allwn ac ni pherthyn i ni 
eu gwybod, ond cyn belled ag y gwelo yr Ar- 
glwydd yn dda eu dadguddio i ni yn ei weithred- 


oedd, neu y mae wedi gwneuthur eisioes yn eiair. | 


Y mae hyn yndangos nad arfaeth Duw yw rheol 
dyledswydd dyn. Ni ddichon i ddim ond peth 
amlwg fod yn rheol dyledswydd i neb. Rheol 
ddirgel ac anadnabyddus sydd yr un peth a phe 
byddid heb yr un. Y mae ei arfaeth yn adna- 
byddus i Dduw, ac am hyny y mae yn rheoliddo 


ARF 


69 


ARF 


ef; ond gan ei bod yn ddirgelaidd i ni, (ond cyn 
belled y mae wedi ei hamlygu, neu y bydd iddi 
gael,) ni ddichon iddi fod yn rheoli ni. Rheol 
Duw yw ei arfaeth, Eph. i. 11; ond ein rheol ni 
yw ewyllys Duw, datguddiedig yn ei air a'i 
weithredoedd. Gadawn y pethau cudd i Dduw, 
yr hwn a'u pia; a gwerthfawrogwn y pethau 
amlwg a roddwydini ac i'n plant hyd byth. 
Y pethau y mae'r Arglwydd yn eu gwneuthur, nis 
gwyddom ni yr awr hon, eithr ni a gawn eu 
gwybod ar ol hyn. Hiraethwn lawer am y wlad 
yn yr hon y datguddir pethau cudd ; a gorfoledd- 
wn mai yr Arglwydd sydd yn teyrnasu, ac mai 
- eyfiawnder a barn yw trigfa ei orseddfainc ef, er 
fod cymylau a thywyllwch yn aml o'i amgylch. 
Gwel Etholedigaeth. 

ARFER, mynych gyflawniad o'r un peth. Y 
mae yn gwahaniaethu oddiwrth reddf, fel y mae'r 
achos yn gwhaniaethu oddiwrth yr effaith. Arfer 
yw'r achos, a'r reddf ydyw yr effaith ag sydd yn 
eì ganlyn. “Arfer,” fel y dywed y ddiareb 
Seisnig ““a wna feistr.” Gwna yr hyn a gyf- 
lawnir yn hawdd, ac y mae yn perffeithio yr 
ymarferydd ynddo. Ar y cyntaf gall fod yn 
anhawdd, ond pa fynychaf y cyflawnir ef, y mae 
yn dyfod yn rhwyddach ; ac yn ddiarwybodiddo 
ei hun, y mae yr ymarferydd yn dyfod yn gel- 
fydd ynddo, ac i'w gyflawni gyda hyfrydwch, 
gan ei flasu yn fwy-fwy, hyd neso'r diwedd fod 
yn anhawdd iddo ei droi heibio. Y mae yr hwn 
sydd yn dwyn baich yn cynefino o ychydig i 
ychydig âg ef, fel nad yw yn ei deimlo, ac nad 
yw mewn gwirionedd yn faich iddo; ond y 
byddai yn faich iddo fod hebddo. Y mae yn 
dyfod i allu dwyn mwy o bwysau o hyd; a'r hyn 
ar y cyntaf a fuasai yn ei lethu yn lân, sydd yn 
awr i'w deimladau cyn ysgafned a'r plyfyn. 
Y mae hir ymarferyd â pheth nid yn unig yn dyfod 
yn ail natur, ond megys yn ei orchfygu, ac yn 
troi anian o'i rhedegfa naturiol eì hun. Fel hyn, 
y mae'r gwyllt yn dyfod yn ddof, a'r meddwyn 
yn sobr, a hyny. yn fynych trwy arfer. Y mae 
arfer yn gwneyd yr hyn oedd yn bwysig yn 
ysgefn, yr hyn oedd yn ílin yn esmwyth, yr hyn 
oedd afrwydd yn rhwydd, yr hyn oedd hyll yn 
hawddgar, yr hyn oedd chwerw yn felys, yr hyn 
ocdd gas yn hyfryd, yr hyn oedd bell yn agos, 
a'r hyn gynt a ymddangosai yn anmhosibl, nid 
yn unig yn bosibl, ond hefyd yn hawdd. Y mae 
yn gwneuthur mynyddoedd ymddangosiadol yn 
fryniau, a'r bryniau yn dir gwastad. Mewn gair 
y mae yn gwneyd caethiwed yn rhyddid, cyfyng- 
der yn ehangder, a phrinder yn ddigonedd; ïe, 
yn arddigonedd. Fel hyn y mae yn fath o gyf. 
aredd gyffredinol (catholicon) ìi boenau a chyf- 
yngderau o bob math ; ac yn addasu yr ymarferydd 
i wneuthur, dyoddef, a dwyn braidd bob peth. 
Nid oes dim bron yn rhy galed iddi i'w gwmpasu ; 
ac hebddi bydd y gorchwyl hawddaf yn galed, 
os nad yn annichonadwy. Nid rhyfedd gan 
hyny i Paul ddywedyd wrth Timotheus, “Ym- 
arfer dy hun i dduwioldeb,” 1 Tim. iv. 7; ac i'r 
Psalmydd ddywedyd, . Minau a arferir weddi,” 
Ps.cix. 4. Peth da yw crefydd, neu dduwiol- 
deb; a gwaith da, (h.y., cyfreithlon, hyfryd, a 
buddiol) yw gweddio; ac am hyny, .da yw ym- 
arr â hwynt. Y mae ymarferyd â hwynt yn 
ein perffeithio ynddynt, ac yn gwneyd y cyflawn- 

K 


iad o honynt yn fwy hyfryd ac esmwyth. Y mae 
yn dwyn yr ymarferydd i'w cyflawni yn well, ac 
yn rhoddi meddiant iddo mewn mwy o'r budd 
deilliedig oddiwrthynt. Y mae hyn yn dangos 
mor beryglus yw arfer yr hyn sydd ddrwg, yn 
enwedig yn moreuddydd bywyd; ac o gymaint 
pwys yw arfer plant yn nyddiau eu hieuenctyd, 
yn yr hyn sydd sydd dda a buddiol iddynt. 
Bydded i bawb sydd a phlant ganddynt, neu dan 
eu gofal, ymdrechu at hyny; a bydded i bod un 
geisio cymhorth Duw i ymarferyd mor gyson a 
chrefydd yn ei holl ranau, nes iddi ddyfod 
megys yn ail natur iddynt, a bod yn haws iddynt 
ymarferyd â hi na pheidio. 

“Beth bynag yw'r achos,” medd Arglwydd 
Kames, “ffaith brofedig yw, ein bod yn cael ein 
llywodraethu i raddau mawr gan arferiad; y mae 
yn effeithio ar ein difyrwch, ein gweithredoedd, 
ac hyd yn nod ar ein meddyliau a'n tybiau. 
Arfer nid yw yn dwyn ond ychydig rwysg dros 
fywiogrwydd ieuenctyd, yn nghanol oedran y 
mae yn enill tir, ac mewn henaint yn llywodraethu 
yn ddirwystr. Yn y tymhor hwnw o fywyd, a 
siarad yn gyffredinol, yr ydym yn ymborthi ar 
awr arbenig, yn myned i orphwys ar bryd sefydl- 
og, a'r cwbl wrth reol arfer; ïe, y mae eisteddle, 
bwrdd a gwely neillduol, yn dyfod yn hanfodol; 
ac ni ddichon i arferiad yn un o'r pethau hyn 
gael ei chroesi yn ddiboen.” 

““Y mae,” medd yr un gwr, “uno effeithiau 
arbenig arferiad, i raddau mawr, wedi dianc rhag 
cael sylw arno; a hyny yw, fod gan arfer fwy o 
rym na dim arall i wneyd y cyfoethog a'r tylawd 
yn gyfartal. Mwynhad cymhedrol, yr hwn yw 
rhan yr olaf, sydd yn cryfhau, fel y mae goreu'r 
modd, wrth ymarferyd ag ef; ond mwynhad 
anghymedrol, yr hyn yw rhan y blaenaf, sydd 
trwy ddigonedd yn beunyddiol golli tir. Y mae 
dynion cyfoethog, y rhai sydd yn meddianu 
palasau, gerddi ardderchog, a meusydd breision, 
yn eu mwynhau yn llai nag y mae ymdeithwyr. 
Meddianau bywyd nid ydynt wedi eu dosparthu 
yn anghyfartal: y cyfoethog a berchenogent yr 
hyn y mae eraill yn ei fwynhau. Nid yw yrhai 
cynefin âg ymborth bras, cludeiriau esmwyth, 
dodrefn ardderchog, llu o wasanaethwyr, parch a 
gweniaith mawr, yn mwynhau ond rhan fechan 
o ddedwyddwch, tra y maent yn agored i amryw 
ofidiau. I'r hwn sydd wedi ei gaethiwo gan 
esmwythyd a gloddest, y mae y fath anghyíleus- 
derau bychain ag yw ffordd arw, hin dymhestlog, 
neu fywioliaeth wledig wrth deithio, yn niwaid 
mawr; y mae yn colli cywair ei feddwl, yn myned 
yn anniddig, ac yn barod i arllwys ei lid ar 
ddygwyddiadau mwyaf cyffredin bywyd.” 

“Y meddwl,” medd Mr. Cogan, “yn fynych 
sydd yn cyrhaedd serch cryf ac anorchfygol at 
yr hyn y mae wedi bod yn gynefin ag ef am gryn 
amser. Arferiad ar y cyntaf wedi ei dwyn i 
mewn trwy ddamwain neu angenrheidrwydd a 
genhedla serch cryf at bethau neillduol, heb fod 
ynddynt ddim mewnol i'w cymeradwyo i serch- 


| iadau neb.” 


“Bum unwaith,” medd yr un” awdwr, “yn 
gweini i garcharor o urddas, yn un o garcharau 
y brif ddinas, yr hwn ydoedd glaf o'r dwymyn 
a elwir Typhus, ystafellau yr hwn ocddynt drym- 
aidd i'r graddau eithaf, ac wedi eu hamgylchu 


ARG 


70 


ARG 


megys a dychrynfeydd; eto y carcharor hwn, 
medd efe, wedi hyny a sicrhaodd i mi iddo ar ei 
ryddhad deimlo cryn anhawsder i ymadael â 
hwynt; a bod arfer wedi ei gymodi â llwyd- 
oleuni y gradell, â brychau bryntion a chlytiau 
ei barwydydd llwydion, â chaledrwydd ei wely, 
ac hyd yn nod â'i garchariad. Yr oeud ei lyfrau 
ganddo, a'i gyfeillion yn ymweled âg ef, ac yr 
oedd yn cael ei ddifyru yn fawr â byr hanesion 
y lle yr oedd ynddo.” ; 

Swyddog o'r corfforiaeth breiniol yn Leyden 
hefyd a hysbysodd i'r un gwr enghraifft, yr hon 
sydd yn dangos yn mhellach eto rym arferiad. — 
““Benywdylawd, yrhon a ddedfrydwyd ì ddyoddef 
carchariad dros amryw flynyddoedd, amryw gam- 
ymddygiad ac y bu yn euog o hono, ar derfyniad 
ysbaid eì charchariad, a ddyfeisiodd arno ef yn 
ddisymwth, am gael dychwelyd yn ol i'r carchar. 
Dadleuodd fod ei holl gysuron bydol wedi darfod, 
a'i hunig ddymuniad oedd cael cyfranogi o'r rhai 
hyny ag oeddynt wedi eu cenedlu trwy arfer. 
Bygythiai yn mhellach, os nad allasai hyn gael 
ei ganiatau iddi fel ffafr, y byddai iddi gyflawni 
rhyw drosedd, yr hwn a roddai hawl iddi mewn 
adsefydliad yn ei llety cynefin.” 

Rhodfa gyfyng yw eiddo y morwr ar bedryfwrdd 
(guarter deck) ei long; eto trwy arferiad ceir ei 
bod yn dyfod mor naturiol a hyfryd i forwyr, fel 
y cyfyngant eu hunain ar y tir, wrth rodio er eu 
difyrwch, yn gyffredin o fewn yr un terfynau. 
“Myfi a adwaenwn ddyn,” medd Arglwydd 
Kames, ““yr hwn oedd wedi gadael bywyd mor- 
wraidd, i'r dyben o fucheddu ar y tir, yr hwn yn 
nghanol ei ardd a gyfododd dwr celfydd, yn was- 
tad ei ben, mor debyg ag oedd modd i bedryfwrdd 
llong, nid yn unig oran dull, ond hefyd o ran 
maintioli; ac ar hwn yr oedd ei rodfa ddewisol 
ef er mor gyfyng oedd.” 

Y mae yn rhyfedd y fath effaith y mae arfer 
hefyd yn ei gael gyda golwg ar wrthrychau 
naturiol. Y fath ddrychfeddyliau gwahanol y 
mae amrywiol genhedloedd yn ei ffurfio yn 


nghylch harddwch y ffurf a'r gwynebpryd dynol. , 


Yn ngororau Guinea, cyfrifir gwynebpryd teg yn 
anferthwch mawr; a gwefusau tewion a thrwyn 
llydan yn harddwch mawr. Ac o'r fath effaith 
mae arfer yn ei gael ar wisgoedd, dodrefn, 
y celfyddydau, ac hyd yn nod ar ein tybiau 
moesol! Dylid pa fodd bynag fod yn dra gwyl- 
iadwrus ar hyn yma. Ni ddylai arferiad un 
amser wyrdroi ein tybiau gyda golwg ar ddynol- 
iaeth a chrefydd. Gwneyd orferiad yn esgus 
dros yr hyn sydd afresymol ac anghrefyddol, sydd 
wneuthur defnydd drwg yn wir o honi. Bydded 
pawb yn wyliadwrus a gochelgar rhag gwneuthur 
felly. Y mae'r perygl a'r niwaid yn fawr. 
ARGLWYDD, neu Arlwydd, (Dr. Davies,) 
gair cyfansawdd o ar, a clwydd, neu llwydd; ac 
yn arwyddo awdurdod, perchenogaeth, ac uchaf- 
iaeth. Yn yr Hen Destament, pan mewn prif- 
lythyrenau, cyfieithiad ydyw o'r gair Hebraeg 
Jehofah, ac y mae yn dynodi yr unig wir Dduw, 
y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glan; ond pan mewn 
llythyrenau cyffredin, y mae yn gyfieithiad o 
Adonai, Shaddai, neu El, ac yn cael eì gym- 
hwyso at Dduw, Esay xlix. 14; at y Messiah, 
Ps.cx. 1; at eilunod, Esay xxvi,13; ac at ddyn- 
on o awdurdod, enwogrwydd, ac urddas, Gen. 


xviii. 12, a'r xxiv. 18; 1 Bren. xviii. 7. I Dduw 
yn flaenaf a phenaf y mae yr enw Arglwydd yn 
perthynu; gan mai efe yn unig sydd oruchel, 
yn berchen pob peth, ac yn feddianol ar bob 
awdurdod. Dywed Sanchy, fod Crist yn cael eî 
alw yn Arglwydd (Kvpuoc) fil o weithiau, mewn 
modd syml a hollol, yn ysgrifeniadau yr apostol- 
ion. Fe, gellir ychwanegu fod Crist nid yn unig 
yn cael ei alw yn Arglwydd, ond hefyd ei fod yn 
cael eî alw yn Arglwydd pawb oll, Act. x. 306; 
yn Arglwydd y gogoniant, 1 Cor.ii. 8; yn Ar- 
glwydd yr Arglwyddi, Dat. xvii. 14; ac yn um 
neu unig Arglwydd, I Cor. viii. 6; Eph. ìv. 5. 
Yn sicr, y gwir Dduw ydyw; acnid dyn ynunig, 
fel y tybia rhai!! 

ARGYHOEDDIAD, gair cyfansawdd o ar a 
cyhoedd; ac yn arwyddo hollol ddarganfodiad y 
meddwl o natur a sicrwydd unrhyw dystiolaeth 
a fydd dan ei sylw. Argyhoeddi yw dangos 
peth yn amlwg ar g'oedd y meddwl; a'r argy- 
hoeddiad yw daryganfodiad neu ganfyddiad y 
meddwl o wirionedd a_ sicrwydd y dystiolaeth a 
osodir ger ei fron. Sicrwydd y meddwl o wir- 
ionedd unrhyw osodiad yw argyhoeddiad. 

Y cam cyntaf mewn crefydd yw argyhoeddiad ; 
ac o hono, fel yr achos uniongyrchol, y mae edif- 
eirwch, ffydd, gobaith, cariad, &c., yn deilliaw ; 
canys y mae yn annichonadwy galaru am fai nad 
ydys yn ei ganfod; gobeithio am beth nad ydys 
yn gwybed am dano; credu mewn gwrthrych 
nad ydys yn ei adnabod; a charu gwrthrych 
hollol anadnabyddus. I'r dyben i edifarhau a 
dychwelyd, y mae yn angenrheidiol canfod drwg 
pechod, a'r niwaid a'r perygl o fyw ynddo. l'r 
dyben i gredu yn Nghrist, y mae yn angenrheid- 
iol ini gael ein hargyhoeddi o'n cyflwr. truenus 
acholledig fel pechaduriaid; ac o addasrwydd 
ac ewyllysgarwch Crist i'n gwared o hono.  Í£'r 
dyben i garu Duw y mae yn angenrheidiol i ni 
gael ein hargyhoeddi o'i deilyngdod o gariad, ac 
o'n rhwymedigaethau ninau i'w garu ef.. Mewn 
gair, y mae yn hollol anobeithiol y bydd i neb 
ochelyd un bai nac ìi gyflawni un ddyledswydd, 
oddiar egwyddorion efengylaidd a theilwng, ond 
cyn belled y byddo ei feddwl dan awdurdod ar- 
gyhoeddiad. Y mae argyhoeddiad gan hyny yn 
angenrheidiol, nid yn unig er dechreu bywyd 
crefyddol, ond hefyd er parhau ynddo. Y mae 
angen ein hargyhoeddi o hyd; ac nid awn yn 
mlaen gam yn iawn gyda chrefydd, ond cyn 
belled y byddom dan effeithiau argyhoeddiad. 
Camsynied yw meddwl mai unwaith yn nechreu- 
ad eu crefydd y mae Duw yn argyhoeddi ei bobl, 
Y gwaith cyntaf y mae yn eì wneyd ynddynt yw 
eu hargyhoeddi; ond nid unwaith y mae yn 
gwneyd hyny, eithr yn barhaus, dros holl ystod 
eu pererindod yn y byd. Y maent yn pechu o 
hyd, a dylent edifarhau o hyd; ac i'r dyben hyn, 
rhaid eu hargyhoeddi o hyd. Ond er mai gwaith 
parhaus Duw yw argyhoeddi ei bobl, eto yr oedd 
rhyw bethauneillduol yn yr argyhoeddiad blaenaf 
ag sydd yn yn ei wahaniaethu oddiwrth y rhai 
dilynol. Yr oedd yn waith newydd a dieithr, na 
wyddai yr enaid ddim am dano o'r blaen. Dygodd 
ef megys i fyd newydd; a chreodd ynddo deimlad- 
au newyddion, nad anghofir ganddo yn holìol 
byth. Dyma'r pryd y gwelodd ei hunan gyntaf 
yn greadur euog a cholledig.. Dyma'r pryd y 


ARG 


71 


ARG 


credodd gyntaf nad oedd yn haeddu dim ond 
digofaint ei Greawdwr; nad allasai wneuthur 
dim er haeddu ei heddwch a'i ffafr; ac os ei arbed 
a gawsai, mai o ras a thrugaredd heb haeddiant, 
ïe, yn ngwrthwynebi bob teilyngdod ynddo ef 
yr oedd yn rhaid i hyny fod. Dyma'r pryd y 
gwelodd fawr ddrwg pechod gyntaf, ac y dŷsgodd 
grynu yn eile, fel y gorphwysai yn nydd blinder. 
Nid rhyfedd gan hyny fod ei ddeiliaid yn ei gofio 
yn fynych ac yn meddwl am dano yn aml. 

““ Y mae argyhoeddiad nma£uriol yn cyfodi oddi- 
wrth gydwybod naturiol, ofn cosb, addysgiadau 
moesol, neu ragluniaethau dychrynllyd; yr hwn 

'nid ydyw o natur barhaus. Argyhoeddiad cadw- 

edigol sydd waith Ysbryd Duw yn yr enaid; er 
mai Gair Duw, yn enwedig y ddeddfa gweinid- 
ogaeth yr efengyl yw y moddion trwy ba rai y 
dygir ef oddiamgylch,” Ioan xvi. 8, 9; Ps. xix. 
9; Act.ii. 37; Rhuf. vii. 7—11. 

Wrth argyhoeddi, nid yw yr Ysbryd Glan yn 
amlygu un gwirionedd newydd i'r meddwl, nad 
oedd wedi ei ddatguddio yn flaenorol yn y gair; 
ond yr hyn y mae yn ei wneuthur ydyw, cyffroi 
a thueddu'r meddwl i aros ar yr amlygiad o 
ddrwg pechod, a thruenus gyflwr dyn, fel y mae 
wedi ei amlygu yn y Gair, ac yn cael ei osod o'i 
flaen yn y weinidogaeth, neu mewn rhyw draeth- 
awd crefyddol; hyd nes fod teimladau, pender- 
fyniadau, ac egwyddorion addas wedi eu ffurfio 
ynddo, a'i fod yn edifarhau a dychwelyd, ac yn 
ffoi at Grist yn unig am waredigaeth rhag y dig- 
ofaint sydd ar ddyfod. I'r dyben hwn y mae 
yn gwneuthur defnydd o amrywiol amgylch- 
iadau rhagluniaethol, megys cystudd personol, 
marwolaeth perthynasau, cyfeillion, cyfoedion, a 
chymydogion, yn nghyd a dygwyddiadau braw- 
ychus eraill; megys yn achos y tair mil a cheid- 
wad y carchar. Y Gair yn y pregethiad, y darllen- 
iad, neu yr adroddiad o hono, a hyny heb unrhyw 
chwanegiad ato na gwelliant arno, (canys ni ellir 

chwanegu at, na gwella'r hyn sydd berffaith, 
a xix. 7,) yw'r unig foddion y mae yn ei ddefn- 
yddio i argyhoeddi; er ei fod yn defnyddio 
amgylchiadau aneirif i gyífroi y meddwl i sylwi 
ar y Gair, ac hefyd i ddyogelu ei arosiad arno 
hyd nes i'r dyben gael ei ateb yn hollol. Y mae 
argyhoeddiadau llaweroedd yn diflanu cyn bod 
cyfnewidiad hollol wedi cymeryd lle yn eu hegwy- 
ddoriona'u hymarferion. Yrachos ohyn ydyw, nid 
unrhyw ddiffyg yn y Gair fel moddion, ond am na 
arosodd eu meddyliau i bwrpas ar y dystiolaeth. 
Edrychasant eu hunain yn y drych, dychrynas- 
ant, addunedasant; ond aethant ymaith, ac yn 
y man anghoíiasant pa fath oeddynt. Ond y 
mae'r Ysbryd Glân yn agor calonau (hyny 
yw, yn tueddu meddyliau) y rhai a argyhoeddir 
i fywyd, i ddal ar y pelhau a osodir o'u blaen, 
fel Lydia gynt, hyd nes i'r dyben mawr gael 
| ei ateb, ac i gyfnewidiad hollol gymeryd lle 
ynddynt. Y maent yn edrych yn graff ac awyddus 
(mapaxvwreo) ar berffaith gyfraith rhyddid, ac yn 
parhau ynddi, Iago i. 25. Nid ydynt fel Ffelix, 
yn dywedyd, ““Dos ymaith ar hyn o amser; a 
phan gaffwyf fi amser cyfaddas, mi a alwaf am 
danat.” Na, y maent wedi cael barn angeu yn- 
ddynt eu hunain; ac ni allant lai na meddwl am 
eu cyflwr, a gwaeddi beth i wneyd i fod yn gadw- 
edig. Y mae gan yr Ysbryd Glan driniaeth 


ar eu meddyliau. Y mae wedi eu clwyfo; ac 
nid oes ond efe a all eu meddyginiaethu. 

Y mae yr Ysbryd Glan yn gyffredin yn argy- 
hoeddi yr enaid yn gyntaf o ryw un pechod 
neillduol ag y mae wedi bod yn euog o hono; 
gan beri i'r meddwl aros yn neillduol ar ddrygedd 
hwnw; er nad yw yn ei adael heb ddangos iddo 
ddrygedd ac amledd ei bechod yn gyffredinol. 
I'r dyben hyn y mae, mewn modd dirgelaidd, yn 
fynych yn tueddu y pregethwr i ddarlunio dryg- 
edd y bai ag y mae am argyhoeddi rhyw un o'i 
wrandawyr o hono. Bai neillduol y wraig o 
Samaria oedd aflendid; a€ hwnw y cyfeiriodd 
Crist yn neillduol wrth ymddiddan â hi. Pechod 
mawr yr Iuddewon oedd gwrthod a chroeshoelio 
Arglwydd y gogoniant; ar hwnw yr arosodd Pedr 
yn benaf wrth bregethu i'r tair mil. Pechod 
mawr Dafydd oedd godinebu gyda Bethseba, a 
lladd Urias ei gwr; at hwnw y cyfeiriodd Nathan, 
yn neillduol, pan y daeth dros Dduw ato; ac ar 
hwnw yn benaf yr oedd meddwl Dafydd yn aros 
yn amser ci edifeirwch, Ps. li. Yn raddol y mae 
Duw yn argyhoeddi ei bobl o'u pechodau: nid 
yw yn dangos y cyfan iddynt ar unwaith; ond y 
mae megys yn eu harwain erbyn eu llaw, o 
ystafelli ystafell, gan ddangos iddynt beth o'u 
drwc yn awr, a pheth bryd arall, fel y byddont 
yn gallu dyoddef. Gwyr mai cnawd ydynt, a 
phe dangosai iddynt eu holl ddrwg ar unwaith, y 
byddai hyny yn ddigon i'w gyru i wallgofrwydd. 
Y mae yn eu harwain yn gyntaf i ystafell pech- 
odau gweithredol, yna i ystafell pechodau y tafod, 
ac yna i ystafell pechodau y meddwl, ac yn 
ddiweddaf oll, i ystafell y pechod gwreiddiol, 
neu lygredd y natur, gan ddangos y ífyn- 
on lygredig o ba un y mae yr holl ffryd- 
iau afiach a drewllyd wedi dylifo. Fel hyn 
y mae yn ymddwyn yn dirion; ac y mae achos. 
mawr i fod yn ddiolchgar iddo am ei dynerwch. 

Y mae argyhoeddiadau pobl Dduw yn gwa- 
haniaethu yn fawr yn eu dull, ac yn neillduol yn 
y dychryn a'r drafferth ag sydd yn eu canlyn. Y 
mae rhai fel y tair mil, a cheidwad y carchar, yn 
cael eu hargyhoeddi yn ddisymwth, ac ar un- 
waith; a'r lleill yn raddol, ac o fesur ychydig i 
ychydig. Rhai ydynt yn ddeiliaid o ofn a dychryn 
mawr fel eífaith eu hargyhoeddiad; ac eraill ni 
wyddant ond ychydig am y fath deimladau. 
Ond nid dull na dychryniadau yr argyhoedd- 
iad sydd yn proíî ei wirionedd: eiíhr ei effeithiau 
arosol ar y meddwl a'r fuchedd. Dichon i'r ar- 
gyhoeddiad fod yn ddisymwth, a'r dychryn 
dilynol iddo yn fawr; eto, ei fod heb fod yn 
gadwedigol, eithr yn diflanu cyn i'r enaid ddyfod 
oddiwrth bechod at Grist. O'r ochr arall, gall 
fod yn raddol, ac heb fawr ddychryn yn ei ganlyn, 
ac eto yn terfynu mewn cywir ddychweliad. 
Parhad, ac yu neillduol effeithiau santeiddiol yr 
argyhoeddiad, sydd yn profi ei wirionedd ; ac nid 
ei ddull a'r dychryn cyd-fynedol âg ef. Ni 
waeth pa mor ddisymwth a dychrynllyd a fyddo, 
os na bydd yn rhinweddoli ddwyn ei ddeiliaid 
oddiwrth bechod at Grist; ac o'r ochr arall, ni 
waeth pa mor raddol a diddychryn a fyddo, os 
ateb y dyben hwn y mae yn sicr o fod yn gadw- 
edigol. Os dygwyd ni at Grist, er na phrofasom 
yr arteithiau cydwybodol a brofodd eraill dan. 
argyhoeddiad, yn lle ysgrifenu pethau chwerwon. 


ARI 72 


ARI 


um 


yn ein herbyn eìn hunain, diolehwn am oruch- 
wyliaeth mor dyner. 

Sylwir gan amryw fod argyhoeddiad dynion 
anwybodus ac annuwiol iawn yn fwy disymwth 
a dychrynllyd nag eiddo rhai goleu yn Ngair 
Duw, ac o ymddygiadau moesol a diargyhoedd. 
Nid rhyfedd yw hyny, gan y gwyr y rhai olaf 
beth i wneyd a pha le ìi droi eu gwynebau pan y 
maent yn cael barn angau ynddynt eu hunain; ac 
na wyr y rhai blaenaf ddim am y fath bethau. 
Ond er fod argyhoeddiadau cadwedigol yn gwa- 
haniaethu yn fawr mewn gwahanol bersonau, 
yn y pethau a enwyd, eto dylid cofio mai yr 
un yw eu hawdwr, a'u bod yr un o ran eunatur, 
â'u heffeithiau santeiddiol a pharhaus. 

Dywedir fod argyhoeddiadau naill ai yn 
ddeddfol neu yn efengylaidd, a'u bod yn gwahan- 
iaethu fel y canlyn :—Y mae argyhoeddiad deddf- 
ol, medd Mr. Buck, yn cyfodi oddiar ystyriaeth 
o gyfiawnder, gallu, a hollwybodaeth Duw; ond 
argyhoeddiad efengylaidd oddiar ystyriaeth o'i 
ddaioni a'i santeiddrwydd, yn nghyd ag anghar- 
iad at bechod; argyhoeddiad deddfol yn tybio 
fod rhyw weddill o ddaioni o hyd yn aros, ond 
argyhoeddiad efengylaidd yn ystyriol nad oes dim ; 
argyhoeddiad deddfol yn chwenych cael gwared- 
igaeth o'r poen, ond yr un efengylaidd o'r bai; 
argyhoeddiad deddfol yn caledu y galon, yr 
efengylaidd yn ei meddalu ; argyhoeddiad deddfol 
yn amserol, ond yr un efengylaidd yn barhaus. 
Ond dichon fod y pethau hyn yn fwy priodol i 
edifeirwch nag i argyhoeddiad. 

ARIAID, plaid grefyddol a elwir felly oddi- 
wrth Arius, henuriad o Alexandria, yn nechreuad 
y bedwaredd ganrif, yr hwn a haerai fod Mab 
Duw yn hollol a hanfodol wahanol oddiwrth y 
Tad; mai y blaenaf a'r penaf o'r bodau a greodd 
Duw oedd efe; a'i fod yn offeryn, trwy offeryn- 
oliaeth yr hwn y gwnaeth efe y byd; ac am hyny, 
islaw y Tad mewn natur ac urddas; hefyd, nad 
oedd yr Ysbryd Glan yn Dduw, eithr wedi ei 
greu trwy allu y Mab. Yr Ariaid a addefant 
mai y Mab oedd y Gair, eithr a wadant fod y 
Gair hwnw yn ddiddechreu. Dalient nad oedd 
gan Grist ddim o ddyn ynddo ond y cnawd yn 
unig, â'r hwn yr unwyd y Logos, neu'r Gair, yr 
hwn oedd yn gwasanaethu iddo yn lle enaid, 
Condemniwyd ac esgymunwyd yr Ariaid ar y 
cyntaf gan gyngor yn Alexandria, yn 320, tan 
Alexander, esgob y ddinas hono, yr hwn a gy- 
huddai Arius o anghrefyddolder, ac a barodd ei 
esgymuno o gymundeb yr eglwys; a thrachefn 
gan 380 o dadau yn nghymanfa gyffredinol Nicea, 
a gynhullwyd gan Gwstenyn yn 325. Pa fodd 
bynag, ni ddiffoddwyd ei athrawiaeth, eithr yn y 
gwrthwyneb, daeth i fod yn llywodraethol, yn 
neillduol yn y Dwyrain. Galwyd Arius yn ol o'i 
alltudiaeth gan Gwstenyn, yn mhen dwy neu 
dair blynedd wedi cymanfa Nicea; a'r deddfau 
a osodwyd mewn grym yn ei erbyn a ddiddym- 
wyd. Er hyn i gyd, Athanasius, yr hwn oedd 
yn esgob Alexandria y pryd hwnw, a wrthododd 
ei dderbyn ef na'i ganlynwyr i gymundeU. Llid- 
iodd hyn hwynt i'r fath raddau, fel y llwyddasant 
(rwy eu ffafr yn y llys, i ddiswyddo ac alltudio 
yr esgob hwnw : ond eglwys Alexandria yn parhau 
i wrthod derbyn Ariusi'w chymundeb, yr ym- 
erawdwr a anfonodd am danoi Gaercwstenyn, 


lle y gorchymynodd efe ei aderoyn I'w cymundeb 
hwy, wedi iddo draddodi cyffes o'i ffydd mewn 
geiriau llai tramgwyddus: ond dywedir ìi Arius 
farw y prydnawn hwnw, fel yr oedd ei gyfeillion 
yn ei arwain mewn gorfoledd i eglwys fawr Caer- 
cwstenyn. Dywed rhai mai eì wenwyno a gaf- 
odd, ac eraill mai barn Duw a ddisgynodd arno 
mewn atebiad i weddiau y rhai uniawngred. Pa 
fodd bynag, aeth o'r neilldu a threngodd yn y 
fan, gan wayw yn ei goluddion, neu ryw beth o'r 
fath. Er hyny cafodd y blaid Ariaidd noddwr 
yn Cwstenyn, yr hwn a ganlynodd ei dad yn y 
Dwyrain. Dyoddefasant amryw chwyldroadau 
ac erlidiau dan yr ymerawdwyr dilynol; hyd nes 
o'r diwedd i Theodosius fawr ddefnyddio pob 
ymgais i'w dyfetha. Dygwyd eu hathrawiaeth 
i Affrica yn y bumed ganrif, dan y Vandaliaid; 
ac i Asia dan y Gothiaid. Yr Ital, Ffrainc, ac 
Yspaen hefyd, a lygrwyd ganddi i raddau mawr; 
a thua dechreuad y chweched ganrif yr oedd yn 
llenwi Asia, Affrica, ac Ewrop ; ond diflanodd bron 
ar unwaith pan y gyrwyd y Vandaliaid o Affrica, 
a'r Gothiaid o'r Ital, trwy arfau Justin. Pa fodd 
bynag, adfywiodd drachefn yn yr Fal o dan nawdd 
y Lombardiaid yn y seithfed ganrif, acnid dyfeth- 
wyd hi yn hollol hyd ddiwedd yr wythfed ganrif. 
Adfywiwyd Ariaeth drachefn yn y Gorllewin 
gan Servetus, yn 1591, am yr hyn y dyoddefodd 
farwolaeth. Ar ol hyn yr athrawiaeth a gafodd 
sefyllfa yn Genefa a'r Pwyl; eithr o'r diwedd 
dirywiodd i raddau mawr i Sociniaeth. Erasmus, 
fel y tybir, a amcanodd ei hadfywio yn ei esbon- 
iadau ar y Testament Newydd; ac y mae Grotius 
ddysgedio yn ymddangos yn tueddu y ífordd 
hono. Mr. Whiston oedd y cyntaf a adfywiodd 
y ddadl hon yn y ddeunawfed ganrif; canlynwyd 
ef gan Dr. Clark, yr hwn a wrthwynebwyd yn 
benaf gan y Dr. Waterland. Y rhai hyny a gof- 
leidiant yr hyn a elwir yn Js-4riaeth a ddywed- 
ant fod Crist yn rhaghanfodi; eithr nid fel gair 
tragywyddol y Tad, neu fel y bôd trwy yr hwn y 
gwnaeth efe y bydoedd, ac y cymdeithasodd a'r 
patriarchiaid, neu fel un yn meddu unrhyw radd 
neu swydd arbenig yn y goruchwyliaethau dwyfol. 
Yn ddiweddarach cymhwysir yr enw rian yn 
ddiwahaniaeth at bawb a ystyriant Iesu Grist 
yn unig islaw y Tad. Rhai o honynt a gredant 
mai Crist oedd Crewr y byd; ond honant oll ei 
fod yn hanfodi cyn ei gnawdoliaeth, er y priodol- 
ant iddo yn ei gyílwr rhaganfodol, raddau gwa- 
hanol o urddas. Oddiyma y mae'r enwau îs ac 
uwch Ariaeth yn cyfodi. Gwel Rhaghanfodiad. 
Rhai o amddiffynwyr diweddaraf Ariaeth oeddynt 
H. Taylor, Dr. Harwood, a Dr. Price. Rhifir 
Abbadie, Waterland, Guyse, Hey, Robinson, 
Eveleig, Hawker, Calamy, Taylor, Gill, Jones, 
Pike, a Simpson yn mhlith eu gwrthwynebwyr. 
ARIANGARWCH, gair cyfansawdd o arian 
a cdru, ac yn arwyddo serch anghymedrol at 
olud bydol. Gwel Cybydd-dod. 
ARISTOTELIAID, dysgyblion Aristotle, ath- 
ronydd Groegaidd enwog, yr hwn a flodeuodd yn 
nghylch 500 mlynedd cyn amser Crist. Dysg- 
ybl Plato oedd Aristotle; ac efe oedd athraw 
Alexander Fawr, yr hwn oedd a chymaint o 
barch iddo, fel y dywedai ei fod dan fwy o 
rwymau iddo ef am ei addysgiadau, nag ydoedd 
i'w dad am ei fodolaeth. Nid oes un amheuaeth 


| ^ Xenocrates. 


ARLL | 7 


9 


ARM 


na chyfranodd, trwy ei egwyddorion athronawl, 
lawer o olygiadau ardderchog i'w ddysgybl brein- 
iol; ond ar yr un pryd gosododd ger ei fron gyn- 
lluniau arwraidd, allan o'i awdwr hoff, Homer, 
y rhai a lanwasant ei feddyliau âg egwyddorion 
uchelfrydig, y rhai a'i gwnaethant yn fflangell 
a gwarth dynoliaeth. 

Gwedi iddo ymadael âg Alexander, yr hwn 
gyda chydsyniad ei athraw, a aeth allan ar yr 
antur ynfyd o orchfygu'r byd, Aristotle, wedi 
ei lenwi a'r un awydd, a agorodd y Lyceum fel 
athrofa athronyddiaeth, mewn gwrthwynebiad i'r 
Academy yr hon a berchenogid bryd hyny gan 
Y Lyceum ydoedd lwyn, lle y 
byddid arferol o ymarfer â'r gelfyddyd filwraidd ; 
ac yma y cynhaliai efe gyfeillachau athronydd- 
awl, gan rodio oddiamgylch wrth ymddyddan; 
o ba herwydd y galwyd ci ganlynwyr Peripatet- 
iciaid, Cylchrodwyr. 

Yn ol esiamplau y Groegiaid a'r Aifftiaid, 
gwrthrych y rhai ydoedd, nid goleuo'r byd, ond 
dyrchafu eu henwogrwydd eu hunain, yr oedd 
gan Aristotle ei athrawiaethau cyhoedd a dirgel- 
aidd, eì athronyddiaeth Exoteraidd ac Asoter- 
aidd. Yr olaf, yn cynwys ei athrawiaeth ddir- 
gelaidd, a ddysgid yn y bore i ychydig ysgoleig- 
ion dewisol; yn y prydnawn yr oedd y Lyceum 
yn agored i'w holl ysgoleigion, y rhai a ddysgid 
mewn rhesymegyddiaeth, araithyddiaeth, ac 
athronyddiaeth foesol a gwladwriaethol. Y flaen- 
af a alwai efe ei rodfa foreuol, a'r olaf ei rodfa 
brydnawnol. Y llithiau hyn a barhasant ddeu- 
ddeng mlynedd yn mywyd Alexander; ar ol 
hyny ei elynion a orchfygasant, a gorfu arno 
ymadael ag Athen. 

Egwyddorion Aristotle a achlysurasant gryn 
ymchwiliad a dadl, gan eu bod yn mhob achos 
yn dra aneglur. Mewn anianyddiaeth ei brif 
ddarganfodiad ydoedd “'cynddefnydd” hollol 
amddifad o briodoliaethau defnydd. Pa fodd 
bynag, honir anrhydedd y darganfodiad hynod 
hwn, gan y Pythagoriaid, i'w hathraw hwy ; ond 
nid yw y pwnc o fawr bwys yn awr. Credai efe 
““ yn nhragywyddoldeb y bydysawd,” er y gwadai 
dragywyddoldeb ei elfenau. Ei ddrychfeddwl 
am Dduw ydoedd prif symudydd y gyfundraith 
neu “enaid y bydysawd,” i'r hwn y caniatâi 
“ ddeall, ewyllys, a serch ;” eto yn ei farn ef, 
nid yw y Bod rhyfeddol hwn yn rhydd-weithredu 
eithr o angenrheidrwydd; ac oddiyma» y mae 
athrawiaeth angenrheidrwydd yn tarddu. Mor 
wir ydyw, ““y byd trwy ddoethineb nid adnabu 
Dduw.” 

Ei foes-ddysg ef ydoedd fod dedwyddwch yn 
gynwysedig yn ngweithrediad rhinweddol y me- 
ddwl; a rhinwedd mewn cymhedrolder neu _ga- 
nolrwydd rhwng dau eithafedd. Ystyriai enaid 
dyn yn ddylifiad oddiwrth Dduw, ond nid yw yn 
dywedyd dim am ei anfarwoldeb. 

“ ARLLAD, gair cyfansawdd o ar a lad; ac yn 
arwyddo, yn ol Henry Salisbury, M.A., aberth; 
eithr yn ol eraill, “ Bara llad,” neu Fara gras, 
Bread of grace. Tebyg mai yr afrlladen, arllad- 
en, neu y waffren a arfera y Pabyddion yn lle 
bara yn y cymun a feddylir wrtho, yr hwn a 
offrymir ganddynt, ac a elwir yn offrwm neu 
aberth yr offeren, Sacrifice of the Mass. Gwel 


Offeren. 


ARMENIAID, trigolion Armenia, gwìad f 
nyddig yn ngorllewin Asia, rhwng y mor Casp- 
iaidd a'r Môr Du, y rhai ydynt yn proffesu Crist- 
ionogaeth, ac yn wreiddiol yn gangen o eglwys 
Groeg. Tebyg iddynt gofleidio Cristionogrwydd 
yn y bedwaredd ganrif. Eu holl sefydliad eg- 
lwysig, medd Mr. Yeats, sydd dan lywodraeth 
pedwar patriarch; y blaenaf yn preswylio yn 
Eehmiadsin, Egmiathin, gerllaw Ilrifan; yr ail 
yn Sis, yn Armenia Leiaf; y trydydd yn Georgia; 
y pedwerydd yn Achtamar, neu Altamar, ar Lyn 
y Fan; ond y mae awdurdod y ddau olaf yn cael 
ei gyfyngu o fewn eu hesgobaethau priod, tra 
mae y lleill yn meddianu awdurdod helaethach. 
Y mae gan batriarch Egmiathin ddeunaw o eg- 
gobion dano, heblaw y rhai sydd yn flaenoriaid 
mynachlogydd. 

Y mae'r Armeniaid yn cyflawni eu gwasanaeth 
dwyfol yn eu hiaith eu hunain, yn yr hon y mae 
eu gweddi gyffredin wedi ei hysgrifenu yn nha- 
fodiaith y 4edd a'r 6ed ganrif. Y mae'r holl 
Fibl ganddynt wedi ei gyfieithu o gyfieithad y 
deg a thriugain, fel y dywedant hwy, mor fore 
ag amser Chrysostom. 

Y gyffes Armenaidd sydd debyg i eiddo'r Crist- 
ionogion Jacobaidd, gan nad yw y ddwy yn cyd- 
nabod ond un natur yn mherson Crist. Yn y 
flwyddyn 1664, ymwelodd un Uscan, esgob Ar- 
menaidd, ag Europ, i'r dyben o gael y Bil Ar- 
menaidd wedi ei argraffu, yr hwn a ddadguddiodd 
y pethau uchod i un Mr. Simon. 

Yn 1667, ymwelodd rhyw batriarch o Armenia 
Leiaf â Rhufain, ac a wnaeth gyffes o ffydd, vr 
hon a ystyrid yn uniawngred, yr hon a achosodd 
iddo gael derbyniad gwresog, gyda gobaith cy- 
modi y Cristionogion Armenaidd âg eglwys 
Rhufain ; ond cyn ymadael a'r Eidal gwrthddy- 
wedodd, a pharhaodd i ymlynu yn gadarn yn 
nghyfeiliornadau ei eglwys. Yn nghylch yr 
amser yma ysgrifenodd Clement IX. at frenin 
Persia, yn achos rhyw ddychwelwr Pabaidd yn 
Armenia, a chafodd atebiad ffafriol; eithr ni 
allwyd cael gan yr eglwys Armenaidd byth gyd- 
nabod awdurdod Rhufain. 

Y mae ganddynt yn eu mysg luaws o fynach- 
logydd a chrefydd dai, yn y rhai y cedwir dysg- 
yblaeth lem; anghymeradwyir priodas, er nad 
yw yn cael ei hollol wahardd: ni chaiff offeiriad 
priod ei ddyrchafu, ac ni chaiff yr offeiriad uchaf 
briodi. Y maent yn addoli yn ol y drefn ddwy- 
reiniol, trwy ymgrymiad. Y maent yn dra choel- 
grefyddol, a'u defodau ydynt yn dra thebyg ì 
eiddo eglwys Groeg. Unwaith yn eu bywyd yn 
gyffredin cyflawnant bererindod i Jerusalem; ac 
yn 1819 yr oedd rhifedi y pererinion Armmenaidd 
yn 1300, sef yn agos cymaint a'r Groegiaid. Pa 
fodd bynag, dywed y Dr. Buchanan, “Mai 
hwynthwy sydd wedi cadw eu hunain buraf oddi- 
wrth lygriadau Mahometanaidd a Phabaidd o 
holl Gristionogion Asia ganolog.” 

ARMINIAID, canlynwyr Iago Arminius, 
Harmensen, neu Van Harmin, brodor o Is Al- 
maen, (Molland,) a anwyd yn Ondewater, yn 
1560. Myfyriodd yn Leyden a Genefa, dan 
Beza; ar ol hyny teithiodd i'r Eidal, a threuliodd 
beth amser yn Padua. Urddwyd ef yn 1588, a 
daeth yn bregethwr poblogaidd,. Oddiamgylch 
yr amser hwn, rhoddwyd dernyn yn erbyn Boeza, 


ARM 


74 ARM 


ar Ragluniaethiad 'i'w law, i'r dyben i'w ateb; 
ond wrth fyfyrio ar y pwnc, efe a fabwysiadodd 
y tybiau a fwriadai eu gwrthwynebu. _ Yn 1609, 
apwyntiwyd ef yn broffeswr duwinyddiaeth yn 
Leyden. Yn 1607, ysgrifenodd amddiffyniad 
i'w dybiau at yr etholwr Palatine. Yr oedd yn 
ddyn dysgedig, hyawdl, a duwiol; eithr chwerw- 
der y dadleuon yr oedd yn ymwneyd â 
hwynt a gawsant y fath effaith ar ei ysbryd fel y 
dygasant afiechyd arno, ac y bu farw yn 1609. 
Yn y flwyddyn ganlynol, ei bleidwyr a gyflwyn- 
asant wrthfynegiad (remonsirance) ìi Lwyrwys yr 
Isellmyn (states-general of the Low Countriês), 
yn yr hon y gosodant allan eu gormeiliau, ac yr 
eyfyniant ryddhad oddiwrthynt. Oddiwrth hon 
cawsant yr enw Gwrthfynegiaid (Aemonstrants). 
Pa fodd bynag, tyfodd pethau i'r fath raddau o'r 
diwedd fel y bu'r ddadl rhwng yr Arminiaid a'r 
Calfiniaid yn debyg o lenwi Cyfurddorion Cyng- 
reiriol yr Isellmyn (tAe states of Holland), & 
therfysg gwladwriaethol. Y tybiau Arminaidd 
a enillasant dir o dan driniaeth dyner ynadon 
Isellmyn; a chawsant eu mabwysiadu gan am- 
ryw bersonau o urddas a theilyngdod. Y Cal- 
finiaid neu y Gomariaid, fel y gelwid hwynt bryd 
hyny, (oddiwrth un Gomar, prif wrthwynebwr, 
a chyd-swyddog Arminius yn Leyden,) a apel- 
iasant at gymanfa wladwriaethol. Mewn can- 
lyniad i hyn, cafodd cymanfa hygof Dort ei galw 
yn nghyd trwy orchymyn Lwyrwys yr Isellmyn, 
yn 1618. Yr oedd hon yn cael ei chyfansoddi 
o genhadon eglwysig o'r Cyfurddorion Cyngreir- 
iol, yn gystal ag o eglwysi diwygiedig Lloegr, 
Hessia, Bremen, Switzerland, a'r Palatinate, neu 
y Freiniarllaeth. Y prif ddadleuwr dros yr Ar- 
miniaid ydoedd Episcopus, yr hwn oedd y 
pryd hwnw yn broffeswr duwinyddiaeth yn Ley- 
den. Cynhygiwyd ar y cyntaf, wrth drin y 
pynciau mewn dadl, fod i'r Arminiaid gael gosod 
i lawr ac amddiffyn y seiliau ar y rhai yr oedd 
eu tybiau yn gorphwys; eithr rhyw wahaniaeth 
yn cyfodi yn nghylch y modd addas i ddwyn y 


ddadl yn mlaen, yr Arminiaid a esgymunwyd. 


o'r gynulleidfa, a chafodd eu hachos ei brofi yn 
eu habsenoldeb, a hwythau eu cyhoeddi yn euog 
o gyfeiliornadau niweidiol, a'u barnu yn llygrwyr 
gwir grefydd. Gellir gweled hanes gywrain o 
weithrediadau y gymanfa uchod mewn rhes o 
lythyrau gan Mr. John Hales, yr hwn oedd ei 
hun yn bresenol ynddi. 

Mewn canlyniad i'r penderfyniad rhagddywed- 
edig, ystyrid yr Arminiaid yn elynion eu gwlad 
a'i chrefydd sefydledig, a chawsant eu herlid o 
herwydd hyny yn fawr. Cawsant eu frin yn 
erwin, a'u hymddifadu o'u swyddau a'u bywiol- 
iaethau ; gosodwyd taw ar eu gweinidogion, a'u 
cynulleidfaoedd a lethwyd. Torwyd pen yr 
enwog Barnelt ar esgynlawr, a dedfrydwyd y 
dysgedig Grotius i garchariad gwastadol, er iddo 
(trwy gyfrwysdra ei wraig) ddianc mewn coffr 
i Ffrainc. 

Y prif wahaniaeth rhwng yr Arminiaid a'r 
Calfiniaid a gynhwysir mewn pum pwnc, sef, 
etholedigaeth, prynedigaeth gyffredinol, llygred- 
igaeth dyn, dychweliad, a pharhad. Tybiau 
Arminius, yn ol y Dr. Evans, a gynhwysir yn y 
pum gosodiad canlynol:— 

— l. “Na phenderfynodd Duw gyflwr dyfodol 


dynolryw trwy arfaeth hollol ac anamodol; ond 
iddo fwriadu, er tragywyddoldeb, gyfranu iech- 
ydwriaeth i'r rhai a ragwelodd a fuasai yn par- 
hau hyd y diwedd mewn ffydd yn Nghrist, ac 
i weini cosb dragywyddol ar y cyfryw a barhaent 
mewn anghrediniaeth, ac i wrthwynebu hyd y 
diwedd ei gymorth dwyfol ef.” 

2. “I Iesu Grist, trwy.ei angeu a'i ddyoddef- 
aint, wneuthur cymod dros bechodau holl ddyn- 
olryw, a thros bob un yn neillduol; ond er hyny 
na ddichon neb gyfranogi o'r lleshad dwyfol hwn 
ond y rhai sydd yn credu ynddo ef.” 

3. “ Nad yw dynolryw yn hollol lygredig, ac 
nad yw dirywiad yn dyfod arnynt trwy rinwedd 
eu perthynas âg Adda, fel eu pen cyhoeddus, 
eithr mai marwoldeb a drygau naturiol yn unig 
ydynt ganlyniadau uniongyrchol ei bechod ef.” 

4. “ Nad oes y fath beth a gras anwrthwyneb- 
ol yn nychweliad pechaduriaid.” 

5. “Y gall y rhai a unwyd â Christ trwy ffydd 
syrthio oddiwrth eu ffydd, a fforffetio yn ben- 
derfynol eu cyflwr o ras.” 

Ychwanega'r Dr. yn mhellach, gan ddywed- 
yd, “ Fel hyn, canlynwyr Arminius a gredant 
i Dduw, yr hwn sydd yn caru ei holl greadur- 
iaid yn gyfartal, anfon ei Fabi farw dros bech- 
odau yr holl fyd ; fod gan ddynion a//u ìi wneuth- 
ur ewyllys Duw, pe amgen nad ydynt yn ddeil- 
iaid addas cymeradwyaeth a chondemniad ; ac 
yn y cyflwr anmherffaith hwn, y gall credinwyr, 
oddieithr eu bod yn dra gwyliadwrus, trwy rym 
temtasiwn, syrthio oddiwrth ras, a suddo i goll- 
edigaeth dragywyddol. Yr Arminiaid a seiliant 
eu tybiau ar ymadroddion ein Iachawdwr o 
barth ei ewyllysgarwch i waredu pawb a ddeuant 
ato; yn neillduol ar ei weddi dros Jerusalem, ei 
bregeth ar y mynydd, ac yn benaf oll ar eì ddar- 
luniad o ddull y farn ddiweddaf, lle ni ddywedir 
fod iechydwriaeth dynion yn cael ei hachosi gan 
unrhyw racfwriad neu ragosodiad, eithr o her- 
wydd iddynt wneuthur ewyllys eu Tad yr hwn 
sydd yn y nefoedd.  'Tybiant y rheswm diweddaf 
yn benderfynol; oblegid na ellir meddwl y bu- 
asai Iesu yn eu twyllo yn hanes dydd y farn. 
Dywedant hefyd fod y geiriau o barth etholed- 
igaeth yn yr epistol at y Rhufeiniaid, yn golygu 
cyflwr yr Iuddewon fel cenedl, heb un golwg ar 
sefyllfa grefyddol personau neillduol, nac yn y 
byd hwn na'r hwn a ddaw.” 4 

Yn mherthynas i'r adroddiad uchod gellir 
sylwi, Ei fod yn cynwys darluniad teg o egwy- 
ddorion yr Arminiaid presenol; eithr ei fod yn 
gwahaniaethu mewn rhai pethau yn fawr oddi- 
wrth dybiau Arminius ei hun, a'i ganlynwyr 
cyntefig; yn neillduol gyda golwg ar gyflwr 
llygredig dyn wyth natur, yn nghyd a pharhad 
mewn gras. 1 

Yn nghyffes y Gwrthfynegiaid (Remonstrants), 
yrhwn a gyhoeddwyd yn fuan wedi cymanfa 
Dort, dywedir “I Adda, yr hwn ydoedd foncyff 
neu wreiddyn holl ddynolryw, gydymgymysgu 
ei holl hiliogaeth (y rhai oeddynt megys yn 
cael eu cynwys yn ei lwynau) yn yr un farwol- 
aeth a thrueni ag ef ei hun ; fel y mae holl ddyn- 
olryw trwy yr un pechod hwn o eiddo Adda, 
wedi eu hymddifadu o'u dedwyddwch dechreuol, 
ac yn ddiffygiol o'r gwir gyfiawnder sydd yn 
angenrheidiol er caffael bywyd tragywyddol ; ac 


75 


ARO 


o ganlyniad eu bod yn cael eu geni yn agored i 
farwolaeth dragywyddol, yr hyn a elwir yn gy- 
ffredin yn bechod gwreiddiol; er hyny yr ydym 
i gredu i Dduw trwy Grist drefnu meddyginiaeth, 
nid i bawb, rhag y drwg hwnw a ddeilliodd oddi- 
wrth Adda.” 

Ar athrawiaeth cwymp dyn, llawer o'r Ar- 
miniaid diweddara siaradant yn fwy fel Pela- 
giaid nag fel dysgyblion Iago Arminius. Dr. 
Gregory ac eraill a ddadleuant, (fel y gwelir yn 
y dyfyniadau uchod o waith y Dr. Evans,) “ Nad 
'yw dynolryw yn hollol lygredig, ac nad yw eu 
dirywiad i'w briodoli i rinwedd eu perthynas âg 
Adda fel pen cyhoeddus ; eithr mai marwoldeb 
a drygau naturiol yn unig ydynt ganlyniadau ei 
bechod efi'w hiliogaeth.” 

Ar y pwnc o gwymp oddiwrth ras, nid yw yn 
ymddangos fod Iago Arminuis ei hun mewn 
un modd yn benderfynol; canys dywedir (iddo 
sicrhau yn ei ymddyddan cyhoeddus diweddaf, 
ychydig cyn ei farwolaeth, “ Na ddarfu iddo 
erioed. wrthwynebu sicr barhad y rhai gwir 
grediniol; acnad oedd efe yn ewyllysio gwneyd 
hyny, gan fod amryw ysgrythyrau, y rhai nid 
oedd efe yn alluog i'w hateb, yn ymddangos yn 
cynwys hyny.” Gwel Scott's Synod of Dort, 

. 40 


Ond modd bynag, ei ganlynwyr a wnaethant 
eu meddyliau ì fyny yn fuan ar y pwnc, a chyt- 
unasant yn gyffredinol, y gall gwir gredinwyr 
gwympo, nid yn unig yn mhell, ond yn hollol a 
phenderfynol, oddiwrth ras. Ac y mae y Dr. 
Mosheim yn dywedyd, “ Fod yn sicr, beth bynag 
a ddichon yr Arminiaid ei ddywedyd i'r gwrth- 
wyneb, fod tybiau eu hysgrifenwyr duwinyddol 
mwyaf enwog wedi cymanfa Dort, yn nghylch 
gras dwyfol, a phynciau eraill cysylltiedig ag ef, 
yn dyfod yn llawer agosach i dybiau y Pelagiaid 
a'r Haner-Pelagiaid, nag i eiddo yr eglwys Lu- 
theraidd,” neu yn hytrach nag i eiddo Luther 
ei hun. 

Wedi marwolaeth y tywysog Maurice, yr hwn 
a fu yn bleidiwr gwresog ir Gomariaid yn y 
flwyddyn 1625, yr alltudiaid Arminaidd a gaws- 


ant eu hadferyd i'w anrhydedd a'u tawelwch- 
blaenorol, a than nodded y llywodraeth adeilad- 


asant eglwysi a sylfaenasant goleg yn Amster- 
dam, ar yr hwn y gosodasant Episcopus yn 
gyntaf yn broffeswr duwinyddiaeth. Y mae y 
gyfundraeth Arminaidd wedi ymledaeuu yn 
fawr yn Lloegr er amser archesgob Laud; ac y 
mae ei phleidwyr yn dra lluosog mewn gwledydd 
eraill. Tybir yn gyffredin fod y rhif luosocaf o 
weinidogion y ddwy eglwys sefydledig yn ein 
teyrnas ni yn ffafrio Arminiaeth, er bod eu 
herthyglau yn hollol Galfinaidd. Nid yw yn 
angenrheidiol enwi y Parch. J. Wesley yma, gan 
y gwyr pawb y fath bleidiwr gwresog ìi egwydd- 
rion Arminius oedd efe; ac mor llwyddianus 
y bu. Yr oedd efe yn wr dysgedig, duwiol, lla- 
“urus, a llwyddianus iawn; ac yn ei dybiau am 
.ygredigaeth dyn, yn agosach at Arminius ei 
aun na llawer o'r Arminiaid diweddar. 

| Y prif ysgrifenwyr o du Arminiaeth ydynt 
Arminius, Episcopus, Vorstius, Grotius, Cur- 
|>elleaus, Limboch, Le Clark, Wetstein, Goodwin, 
'Whitby, Taylor, Wesley, Fletcher, Dr. Tovlmin, 
Knight, &c. 


ARNDT, Ioan Arndt, duwinydd Lutheraidd 
enwog, yr hwn a anwyd yn Balensted, yn An- 
halt, yn y flwyddyn 1555. Bu yn gweini mewn 
pethau santaidd mewn gwahanol leoedd, a bu 
farw yn Zelle, yn y flwyddyn 1621, wedi dy- 
oddef erledigaeth drom yn gystal oddiwrth y 
Calfiniaid a'r Lutheriaid. Ychydig oriau cyn ei 
farwolaeth pregethodd oddiwrth Ps. cxxvi. 5; a 
dywedir i'w weithion ysgrifenedig, (yn neillduol 
ei “'Gristionogaeth gywir,”) y rhai a gyfieith- 
wyd i amrywiol ieithoedd, fod yn fwy defnyddiol 
na nemawr o ysgrifeniadau dynol, i feithrin ys- 
bryd crefydd yn eu darllenyddion. 

ARNOBIUS, dysgawdwr areithyddeg yn Sicca 
Veneria, yr hwn a ddychwelwyd i'r ffydd Grist- 
ionogol yn y flwyddyn o oed Crist 303. Yr hyn 
sydd yn hynod yn ei hanes ef yw, iddo tra nad 
ydoedd eto ond egwyddorig mewn Cristionog- 
aeth, ysgrifenu saith llyfr dysgedig a bywiog yn 
erbyn paganiaeth. 

ARNOLDIAID, plaid yn y 12fed ganrif a 
gymerodd ei henw oddiwrth un Arnold, o Bres- 
cia. Wrth sylwi ar y drygau a gyfodent oddi- 
wrth gyfoeth y pabau a'r esgobion, tystiolaethodd 
yn gyhoeddus y dylasid trosglwyddo trysorau ac 
ardrethi eglwysig i ddwylaw llywodraethwyr 
gwladol; ac na ddylesid gadael dim i weinidog- 
ion yr efengyl ond awdurdod eglwysig, a'u cyn- 
haliaeth oddiwrth ddegymau ac offrymau gwir- 
foddol. 

Hwn oedd ei gyfeiliornad ef; ac nid un bych- 
an oedd, yn neillduol yr amser hwnw. Eithr 
ymddengys ei fod yn wr o ysbryd twymn, ac 
awyddus nid yn unig am gynhyrfu y bobl yn 
erbyn y pab a'r offeiriaid, ond hefyd am adferu 
hen lywodraeth Rhufain. Cafodd o'r diwedd ei 
ysgymuno, ei groeshoelio, a'i losgi! — 

Gelwid canlynwyr un Arnold o Villeneuve, 
physygwr, yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, yn 
Arnoldiaid. Yr oedd hwn yn dra chelfyddgar 
mewn fferylliaeth, athroniaeth anianyddol, a 
dysgeidiaeth, o ba achos y cafodd ei ystyried yn 
swynwr gan y mynachod anwybodus; yr hyn a 
barodd iddo yntau farnu yn gul am danynt hwy- 
thau, ac i ddywedyd y caent oll eu dammio. 
Dyma ei gyfeiliornad ef, am yr hwn y cafodd ei 
losgi gan y Chwil lys; eithr nid cyn iddo farw, 
fel yr oedd yn oreu iddo ef 

AROGL-DARTH, tarth, neu fwg perarogl- 
aidd, a arferid yn addoliad Duw dan yr Hen 
Destament; ac a arferir eto gan babyddion ac 
eilun-addolwyr. Ystor, môl, neu sudd ceuledig 
rhyw bren sydd yn tyfu yn y Dwyrain, yn neill- 
duol yn Arabia, yw yr arogl-darth cyffredin. Yr 
arogl-darth yn y seremoniau Iuddewig, yn enwed- 
igol yr hwn alosgid ar allor yr arogl-darth, o flaen 
y wahanlen, ydoedd gymysgedd o bêr-lysiau 
gwerthfawr; sef Stacte, onychum, galunum, a 
thus pur, wedi eu cyd-dymheru, efallai, â halen. 
Gwel Exod. xxx. 34—36. Heblaw ei arwydd- 
ocad ysbrydol, dichon ei fod yn ddefnyddioli 
gadw y cysegr rhag drygsawr, yn cyfodi oddi- 
wrth yr aberthau, a'r gwaed mewn ymarferiad 
ynddo. Pa fodd bynag, yr oedd, 1. O osodiad 
Duw, ac i gael ei wneuthur yn hollol yn ol y 
cyfarwyddyd dwyfol, Exod. xxx. 36. 2. Nid 
oedd neb ond yr offeiriad i'w losgi; na neb, dan 
boen marwolaeth, i wneuthur yr un pcth âg ef at 


ART 


76 


ARW 


——_ 


ei wasanaeth ei hun, Exod. xxx. 37, 98. 3. 
Llosgid ef yn y thuser aur, ddwy waith bob dydd 
ger bron yr Arglwydd, ar yr allor aur; sef yn y 
bore, pan daclai yr offeiriad y lampau, ac yn y 
cyfnos, pan y goleuai hwynt, Lev. xvi. 12; Exod. 
xxx. l—8; Dat. viii. 3. 4. Pan y llosgid ef, yr 
oedd y bobl yn gweddio, nid yn unig yn y deml, 
ond yn mhob lle arall; a galwent yr awr hono yn 
awr yr arogl-darthiad, ac yn awr weddi, Luci. 10; 
Act.iii. 1.5. Ar ddydd mawr y cymod, llosgid 
lloned dwylaw o hono o flaen yr arch, yn y cysegr 
santeiddiolaf, fel y byddai i'r tarth orchuddio y 
drugareddfa, er atal yr arch-offeiriad rhag syll- 
dremu arni, ac iddo gael ei ladd am hyny, Lev. 
xvi. 12, 13. 6. Yr oedd allor yr arogl-darth, yr 
hon oedd yn y cysegr santaidd, o flaen y wahan- 
len,(ar,neu uwchlawyrhon yroedd yr arogl-darth, 
dyddiol i gael ei losgi) yn cael ei thaenellu âgwaed 
y pech-aberth, gan yr arch-offeiriad unwaith bob 
blwyddyn; i ddangos, ysgatfydd, fod eiriolaeth 
Crist wedi ei seilio arei aberth ; canys yr oedd allor 
yr arogl-darth, fel y tybia duwinyddion, yn gysgod 
o eiriolaeth Crist, fel yr oedd allor y poeth-offrwm 
yn cysgodi ei iawn, Lev. xvi. 18, 19. ; 
Gellir sylwi yn mhellach, Fod gweddiau y 
saint yn cael eu galw yn arogl darth; Dat. v. 8; 
Salm exli. 2; Mal. i. ll, ac hefyd, y dywedir i 
arogl-darth lawer gael ei roddi i angel arall, yr 
hwn a welodd Ioan yn sefyll ger bron yr allor, a 
thuser aur ganddo, fel yr off rymai ef gyda gweddìi- 
aw (neu y rhoddaì at weddiau, mdrgin) gyr holl 
saint ar yr allor aur, Dat. viii. 3, 4. Dichon hyn 
arwyddo, nid yn unig fod yr arogl-darth yn ar- 
ddangosiad o weddiau pobl Dduw, ond hefyd nad 
yw y rhai hyn yn dderbyniol a chymeradwy ger 
bron Duw, heb i weddiau rhywun arall gael eu 
rhoddi atynt, neu eu hoffrymu gyda hwynt; sef, 
gweddiau yr angel arall, Angel y cyfamod tra- 
gywyddol, yr Arglwydd Iesu Grist. Yn a thrwy 
ei eiriolaeth ef yn unig y mae eu gwasanaeth 


hwy yn dderbyniol ger bron Duw, Col. iii. 17. 


Yr oedd yr arogl-darth yn cael ei wneuthur.i 
fyny o amryw bêr-lysiau, Exod. xxx. 34—36, i 
ddangos, efallai, fod ysbryd gweddi yn gymysg- 
edd o amryw rasau gwerthfawr; megys ffydd, 
gobaith, cariad, gostyngeiddrwydd, &c.. Yr oedd 
y pêr-lysiau ag oedd yn cyfansoddi yr arogl-darth, 
i'w curo yn fân; Exod. xxx. 36, i ddangos, 
ysgatfydd, yr angenrheidrwydd o ysbryd dryll- 
iedig, briw, wyth agosau at orsedd gras, Salm li. 
17; Esay lvii. 17. Yr oedd yr arogl-darth i gael ei 
losgi gan yr offeiriad, ar, neu uwchlaw yr allor 
aur, sef allor yr arogl-darth, Lev. xvi. 12; Exod. 
xxx. 1—9; Dat. yiii. 9, i ddangos, efallai, y dylai 
ein gweddiau fod yn wresog a thaer, ac mai trwy 
Grist, ac yn rhinwedd ei eiriolaeth ef, y maent 
yn dyfod i fyny yn gymeradwy ger bron Duw. 

Unwaith eto, Yr oedd yrarogl-darth i'w offrymu 
yn feunyddiol, fore a hwyr; Exod. xxx. 7, 8, i'n 
dysgu, tebygol, y dylein weddio yn ddibaid; sef 
yn feunyddiol a chyson, Salm v. 3; cxli; 1 Thes. 
GRUD 

ARTEMONIAID, plaid yn yr ail ganrif; a 
elwid felly oddiwrth un Artemon, yr hwn a ddysg- 
odd,i ryw weithrediad dwyfol, neu gyfran o'r 
natur ddwyfol, yn ngenedigaeth Crist, ymuno 
ag ef. 


ARTICLAU FFYDD. Gwel Cyfes fydd, 
Erthyclau ffydd. 

ARTOTYRIAID, (o aproc “bara” a rvpoc 
“caws,”) cangen o'r Montaniaid, yn yr ail ganrif, 
y rhaì a gyhuddir o ymborthi ar fara a chaws yn 
y cymun. Haerir iddynt wneuthur hyny mewn 
efelychiad o Abel, yr hwn a ddug o flaen-ffrwyth 
eì ddefaid, a'u brasder hwynt, Gen. iv. 4, yr hyn 
a allasent hwy fel Grotius, ei esponio am eu. 
llaeth, neu eu hyfen hwynt. Mwy tebyg mai 
yn eu cariad-wleddoedd y gwnaent hyn; ac nid 
yn y cymun. Y mae cam-ddarluniadau a cham- 
gymeriadau diweddarach na'r ail ganrif. 

Dywedir fod yr Artotyriaid yn derbyn benywod 
i'r offeiriadaeth a'r esgobaeth; ac y mae Epiph- 
anius yn adrodd mai peth cyffredin oedd gweled 
saith o enethod ar unwaith, yn myned i'w heg- 
lwysi hwynt, wedi eu gwisgo niewn gwyn; ac yn 
dwyn canwyll gwyr fawr yn eu dwylaw; lle yr 
wylent ac y galarent o herwydd gresynoldeb y 
natur ddynol, a thrueni y bywyd hwn.. 

ARSWYD, (swyd,) gradd o ofn gwastadol; 
pryder greddfol a phoenus rhag rhyw ddygwydd- 
iad dychrynllyd. Y mae arswyd yn cadw y 
meddwl mewn gofal gwastadol, ac mewn gwyl- 
iadwriaeth awyddys ar bob amgylchiad a fyddo 
yn dwyn unrhyw berthynas a'r drwg a ofnir. 
Gwel Ofn. 


ARWEINYDD, hyfforddwr, cyfarwyddwr, 
tywyswr, blaenor. Un yn cyfarwyddo ac yn 
tywys yr anghyfarwydd. 

Y mae dynolryw yn y bywyd hwn yn sefyll 
mewn diffyg neillduol o arweinydd. Y mae eu 
ífordd yn fynych yn ddyrus ac aneglur. Y maent 
hwythau yn anghyfarwydd, ac yn dra agored i 
gyfeiliorni. Y mae'r hudolwyr yn aml a chyf- 
rwys; ac y mae gogoniant Duw, eu dedwyddwch 
a'u dyogelwch eu hunain, yn nghyd a lleshad 
eraill, yn ymddibynu i raddau mawr ar eu gwaith 
yn cadw ar yriawnlwybr. Y maeachos rhyfeddu 
a diolch, fod yr hyn maent yn sefyll mewn 
cymaint o ddiffyg o hono, wedi ei drefnu ar eu 
medr gan Dduw. Ie, y mae yr Arglwydd nid 
yn unig wedi trefnu arweinydd i'w bobl, ond wedi 
addaw eu harwain hwynt ei hunan, Es. xlii. 16; ac 
y mae efe yn arweinydd doeth, galluog, tirion, a 
ffyddlon, Job ix. 4; Exod. xxxiv. 6; 1 Cor.i,9; 
Es. xli. 10; xliii. 2, 5. Mewn gair, y mae ynddo 
ef bob cynheddf ag a all enaid ddymuno fod mewn 
arweinydd. Y mae yn ddoeth i drefnu a chyfar- 
wyddo; yn alluog i gynorthwyo; yn dirion i gyd- 
ddwyn a ffaeleddau, ac i gyd-ymdeimlo a gwen- 
didau a llesgedd ei bobl; ac yn ffyddlon i ofalu 
am danynt, aci'w dwyn yn ddiangol yn y diwedd, 
uwchlaw pob perygl a thrallod. 

Y mae Duw yn arwain eì bobl yn 1, Trwy ei 
air, Psal. xxv. 14; ]xxiii. 24, yr hwn sydd “yn 
llusern i'w traed, ac yn llewyrch i'w llwybrau,” 
ac yn cynwys rheol berffaith ffydd ac ymarferiad 
iddynt, Psal.cxix. 105; xix.7. 2. Trwy eiysbryd, . 
Psal. cxliii. 10; Ioan xvi. 13; Rhuf. i. 14. Y gair 
yw'r rheol allanol; ond yr ysbryd yw'r arwein- 
ydd mewnol. Nid yw'r ysbryd oddifewn, yn 
datguddio un gwirionedd newydd, nad oedd wedi 
ei amlygu o'r blaen yn y gair; nac un amser yn 
tywys pobl Dduw i feddwl, dyweyd, nagwneuthur 
dim croes i'r gair. Yr hyn y mae yn ei wneuthur, 


ARW 


t'i 


ARW 


ys perii'w meddyliau aros ar y gair, eu cyn- 
ìorthwyo i'w ddeall, a'u tueddu a'u cynhorthwyo 
i ymlwybro yn ol ei reolau. 3. Trwy ei raglun- 
iaeth. Y mae'r chweched deisyfiad yn ngweddi 
y Arglwydd, o angenrheidrwydd yn cynwys 

yn; “Nac arwain ni i brofedigaeth,” hyny yw, 
na osod ni yn dy ragluniaeth mewn sefyllfaoedd 
ac amgylchiadau profedigaethus a fyddont yn 
achlysur i'n llygredigaethau i weithredu. Y mae 
gan laweroedd achos i gydnabod daioni yr Arg- 
lwydd yn nhrefn eiragluniaeth tuag atynt, yn eu 
gosod yn y sefyllfaoedd y maent ynddynt; ac yn 
trefnu iddynt gyfeillion, cyfarwyddwyr, a chym- 
.wynaswyr. Y mae Duw yn aml, yn nhrefn 
ei ragluniaeth, mewn modd fra rhyfeddol, yn 
fforddi llwybrau y rhai sydd yn ei gydnabod ef 
yn barchus â gostyngedig yn eu holl ffyrdd, 
Diar. iii. 6. 

Yn mherthynas i'r dull y mae Duw yn arwain 
ei bobl yn nghyd â natur yr arweiniad, gellir 
sylwi, ei fod yn eu harwain mewn modd cyd- 
unol â'u natur, fel creaduriaid rhesymol a rhydd- 
weithredwyr. Arwain ac nid dirgymhell y mae 
Duw. Y mae Duw yn ymddwyn tuag at ei 
bobl fel dynion ac fel Cristionogion; ac nid fel 
anifeiliaid. direswm, ymddifad o egwyddorion 
moesol. Y mae yn eu harwain trwy gyfrwng 
eu galluoedd rhesymol hwy eu hunain, yn nghyd 
â'r egwyddorion a'r tueddiadau santaidd a ffurf- 
iwyd gan yr Ysbryd Glan, trwy offerynoliaeth y 
gair yn eu calonau. Er nad yw yr arweiniad 
hwn yn hollol ddyogelu ei ddeiliaid yn y fuch- 
edd hon rhag pob rhyw gyfeiliornad mewn barn 
ac mewn bywyd; eto y mae yn sicrhau eu cadw- 
edigaeth yn y byd hwn, a'u dygiad yn y diwedd 
lle na bydd perygl iddynt gyfeiliorni mewn barn 
nac mewn bywyd byth. 

ARWYDD, gair cyfansawdd o ar a gwydd, yn 
arwyddo nod neu ddangosiad cyhoedd ac amlwg 
o ryw beth dirgel a fu, y sy, neu a ddaw. 

Y mae amryw fath o arwyddion; megys yn 1. 
Arwyddion naturiol; sef sefyllfa ac ymddangos- 
iad y bodau wybrenol, yn nghyd alliw ac ag- 
weddiad y cymylau a'r awyr, fel nodau cyffredinol 
o'r tymhorau a'r hîn, Gen.i. 14; Math. xvi. 3. 
2. Arwyddion goruwch naturiol; sef y gwyrthiau 
a gyflawnwyd gan y proffwydi, Crist a'r apostol- 
ion, er profi eu hanfoniad dwyfol eu hunain, a 
dwyfoldeb y genadwri a draddodent; yn nghyd 
â'r pethau rhyfedd a gymerasant, ac a gymerant 
le yn ngoruchwyliaeth rhagluniaeth, fel rhag- 
ddangosiadau o bethau mawrion i gymeryd lle 
mewn canlyniad, Heb. ii. 4; Luc xxi. 8 —33. 
3. Arwyddion moesol; sef agwedd foesol personau 
neillduol, neu deyrnasoedd, yn darogan diwygiad 
neu ddinystr. Y rhai hyn oedd yn ngolwg Crist, 
pan yr oedd yn beio'r Iuddewon am nad oeddynt 
yn deall arwyddion yr amserau, Math. xvi. 9. 
4. Arwyddion crefyddol; sef yr ordinhadau a 
sefydlodd Duw yn ei eglwys, megys enwaediad 
a'r pasg dan yr Hen Destament, a bedydd a swper 
yr Arglwydd dan y Testament Newydd, Gen. 
xvii. 11; Exod. xxxi. 13; Rhuf.iv. ll; vi. 4—6; 
1 Cor. xi. 28—26. 5. Arwyddion coel-grefyddol; 
sef y seremonïau a'r traddodiadau anysgrythyrol 
a gysylltir gan ddynion â chrefydd Duw; megys 
y traddodiadau Iuddewaidd, a'r defodau pabaidd, 
Act. xvii. 22; Col. ii. 20—23. 6. Arwyddion 

L 


gwladol; sef y nodau a sefydlir gan ddynion er 
arddangos pethau gwladol, megvs meini neu 
fyneg-byst i arwyddo ffyrdd; a'r fodrwy fel 
arwydd o'r cyfamod priodasol, Jer. xxxi. 21. 
Y. Arwyddion ofergoelus; sef dygwyddiadau, am- 
gylchiadau, neu ymddangosiadau naturiol neu 
ddychymygol, y rhai a ystyrir (heb un sylfaen 
amgen dychymyg neu draddodiad disail) gan yr 
anwybodus a'r tywyll o ddynolryw, fel dangos- 
iad o lwyddiant, neu aflwyddiant, bywyd neu 
farwolaeth, cosb neu wobr, Act. xxviii. 3—6; 
Preg. ix. 1—3. 

ARWYL, (gwyl,) angladd, claddedigaeth, cyn- 
hebrwng. Gelwir ef felly, naill ai o herwydd 
fod gwyl yn cael ei chadw ar yr achlysur, neu o 
herwydd yr wyl-nos a'i rhagflaenant mewn rhai 
manau. 

ARWYL-DDEFODAU, y seremoniau a arferir 
mewn cysylltiad â chladdedivcaeth y meirw. Y 
mae y rhai hyn yn gwahaniaethumewn gwahanol 
wledydd, ar wahanol amserau, ac yn eu perthyn- 
as â gwahanol bersonau. 

Yr Aifftiaid oedd y rhai cyntaf y darllenir am 
danynt, a ddangosasant barch a gofalam eu meirw, 
Cymerent boen a gofal mawr i ber-arogli y cyrff, 
ac i godi bedd-adeiladau iddynt. Hyn a roddodd 
fod i'r Pyramids, y rhai ydynt un o brif ryfedd- 
odau y byd. Ar farwolaeth unrhyw berson yn 
eu plith hwy, byddai perthynasau a chyfeillion 
y trengedig yn gwisgo galar-wisgoedd ac yn 
ymgadw yn hollol oddiwrth bob math o wledd- 
oedd a difyrwch. bParhai y galar hwn dros 
40 neu 7/0 o ddyddiau, a byddent dros yr 
ysbaid hwnw yn perarogli y corff. Nid oedd 
caniatâd iddynt gladdu y marw hyd nes iddo yn 
gyntaf gael ei farnu mewn modd difrifol a phwys- 
ig; os byddaii neb ddyfod yn mlaen i'w gyhuddo 
o fuchedd ddrygionus, ac i hyny gael ei brofi yn 
wirionedd, cyhoeddai y barnwr ddedfryd arno, a 
gomeddid claddedigaeth iddo. Yr oedd nid yn 
unig eu brenhinoedd yn ddarostyngedig i hyn; 
a dywed Diadorus Siculus i amryw frenhin - 
oedd gael eu gadael heb anrhydedd claddedig- 
aeth, a bod arswyd y fath driniaeth yn cael 
effaith ddymunol ar rinweddau brenhinoedd yr 
Aifft. 

Yr arwyl-ddefodau Hebreaidd oeddynt bwysig 
arhwysgfawr. Y perthynasau a'r cyfeillion a 
rwygent eu dillad, ac yr oeddynt yn arferol o 
blygu bawd y trengedig i'r llaw, gan ei chylymu 
yn yr agwedd hono â llinyn, i'r dyben i fod ar 
ffurf enw Duw, fel na byddai i'r diafol, fel y tyb- 
ient, ddyfod yn agos at y coríf. Traethodent 
arwyl araith wrth y bedd, ac wedi hyny gweddi- 
ent; yna gwedi froi gwyneb y trengedig tu a'r 
nefoedd, dywedent, “ Dos mewn heddwch.” 

Y Groegiaid a arferent roddi darn o arian yn 
safn y trengedig, yr hyn a ystyrid yn borth-log 
yr afon uffernol; ymgadwent oddiwrth ddanteith- 
ion; eillient, neu torent eu gwallt; ac weithiau 
taflent eu hunain ar y llawr, gan ymdreiglo yn y 
llwch; curent eu dwyfron, a rhwygent eu cnawd 
hyd yn nod a'u hewinedd. Arwyl-ddefodau y 
Rhufeiniaid oeddynt dra lluosog. Cadwent y 
trengedig saith niwrnod, gan ei olchi bob dydd â 
dwfr poeth, ac weithiau âg olew, fel y byddai 
iddoddihuno, osdygwyddai mai cysgu yr ydoedd ; 
ac yn awr a phryd arall cyfarfyddai ei gyfeillion 


ASC 78 


AST 


ac ysgrechient yn ddychrynllyd uwch ei ben, 
gyda'r un dyben; ond os caent nad oedd hyn yn 
tycio i'w ddihuno, yna gwisgid a phêraroglid ef 
írwy gyflawniad o amryw seremoniau bynod, ac 
yna dygid efat y fedd-adaili'w losgi; ar ol hyny 
cesglid ei lwch i ystên (wrm,) yr hon yn unig a 
ddodid yn y bedd. 5 

Y prif Gristionogïîwn a ddygent eu tystiolaeth 
yn erbyn yr arferiad baganaidd o losgi cyrff eu 
meirw, ac yn wastad a_ddodent y corff yn gyf- 
lawn yn y ddaear, ac yr oedd yn arferiad gan- 
ddynt i berarogli y merthyron, os nad eraill 
hefyd. Parotoent y corff i'w gladdu trwy ei 
olchi â dwfr, a gwisgent ef mewn amwisg. Cyf- 
lawnid hyn gan berthynasau agos, neu bersonau 
o urddas cyfatebol i sefyllfa y trengedig. Canu 
psalmau ydoedd un o'r prif ddefodau a arferid yn 
y gorymdeithiau angladdol (funeral processions) 
yn mhlith y cyn-Gristionogion. 

Yn eglwys Rhufain, pan y byddo farw rhyw 
un, golchant y corff, a dodant groes yn ei law. 
Wrth y traed dodir llestr â dwfr santaidd, yn 
nghyd â thaenellydd, fel y gallo y rhai a ddeuant 
i mewn daenellu eu hunain, yn nghyd a'r treng- 
edig. Yn y cyfamser y mae offeiriad yn sefyll 
wrth y coríf, ac yn gweddio dros y marw hyd 
nes ei ddodi yn y ddaear. Yn y gorymdaith 
angladdol y mae'r swynwr â'r dwfr santaidd yn 
myned o'r blaen, yn nesaf dygydd y grocs, yn 
ol hyny y lleill o'r gwyr llên, ac yn olaf oll yr 
offeiriad gwasanaethyddol. Canant oll y miserere, 
a rhyw psalmau eraill, ac yn niwedd pob psalm 
rhyw reguium. Dywedir y rhaid troi gwynebau 
y gwyr llêyg trengedig, yn yr eglwys, at yr allor ; 
ag eiddo y gwyr llen at y bobl. Gosodir y corff 
yn yr eglwys wedi ei amgylchu â chanwyllau 
cwyr. Âr ol gwasanaeth y gladdedigaeth dywedir 
gwasanaeth yr offeren; yna yr offeiriad a daenella 
y corff dair gwaith â dwfr santaidd, a chynifer 
a hyny o w«ithiau y teifl arogl-darth arno. Wedi 
dodi y corff yn y bedd y perthynasau a'r cyfeill- 
ion a daenellant y bedd â dwfr santaidd. 

Arwyl-ddefodau eglwys Groeg ydynt gyffelyb 
iawn i eiddo eglwys Rhufain, yn unig y mae yn 
angenrheidiol sylwi, y cusanant hwy y groes, yn 
nghyda genau athalcen y marw; a chwedi hyny 
pob un o'r dyrfa a fwyty damaid o fara ac a yf 
wydriad o win yn yr eglwys, gan ddymuno 
gorphwysfa dda i'r enaid, a chysur i'r holl deulu 
galarus. 

ASCETYD, (ackrnc,) un yn ymddidoli oddi- 
wrth y byd er mwyn crefyddolder a marweidd- 
iad. Cymhwysir yr enw Ascetiaid yn fynych at 
y mynachod, yn enwedigol y cyfryw o honynt 
ag oeddynt yn byw mewn unigrwydd. 

ASCITIAID, neu Ascodogritiaid, plaid a 
gododd yn yr ail ganrif, y rhai a ddygent, fel y 
dywedir, i'w heglwysi gydau crwyn, neu gostrel - 
au llawn o win newydd, i arwyddo y gwin 
newydd y mae Crist yn crybwyll am dano. 
Dawnsient oddi amgylch y costrelau, ac os gwir 
yr hanes meddwent ar y gwin. Ymddengys y 
cyhuddiad yn anhebygol a chwerthinus; ond 
gwel Montanaid. 

ASCLEPIDOTIAID, plaid fechan yn y dryd- 
edd ganrif, a elwid felly oddiwrth Asclepidotus, 
yr hwn fel Artemon, a'r Sociniaid diweddaraf, a 
ddysgai nad oedd Iesu Grist ond dyn yn unig. 


—————— 7 ln 21 2ul. uu ——_—_—___——_——_—— O cn 


ASCWDRUTIAID, neu Ascodrutiaid, cangen 
o'r Gnostiaid neu'r Falentiniaid yn yr ail ganrif, 
y rhai a ymwrthodent â phob arwyddion neu 
sacramentau, ar yr egwydder nad all pethau 
anghorfforol gael eu cyfranogi trwy bethau coríf- 
orol, neu ddirgeledigaethau dwyfol trwy un peth 
gweledig. 

ASSASSINIAID, llwyth neu genedl yn Syria, 
a elwir hefyd yn Ismaeliaid, tebygol oddiwrth 
Ismael, “ Yr hwn oedd a'i law yn erbyn pob 
dyn,” Gen. xvi. 12. Hefyd Batenaid. Tybir 
iddynt hanu o'r Cormatiaid, plaid gyfeiliornus 
yn mhlith y Mahometaniaid, a sefydlodd yn 
Persia yn 1090, o'r hwn le, mewn amser, y dan- 
fonasant drefedigion i Syria, y rhai a gymerasant 
feddiant o randir helaeth rhwng mynyddoedd 
Libanus, yn cyraedd yn agos o Antiochi Dda- 
maseus. Eu crefydd ydoedd gymysgedd o ofer- - 
goelion Persiaidd, Íuddewaidd, a Mahometanaidd, 
eithr eu herthygl nodweddiadol ydoedd, bod 
ysbryd y Goruchaf yn trigfanu yn eu Scheice 
(penaeth) hwy, ac mai gorchymynion Duw oedd 
ei holl archiadau ef; ac yr oeddynt wedi eu 
dwyn ifyny, fel y lladdent eu hunain yn ddiatreg 
ar ei orchymyn ef, gan fod yn sicr o fynediad 
uniongyrchol i Baradwys. Eu penaeth a adwaen- 
id yn Ewrop wrth yr enw, “ Hen wr y mynydd ;” 
a'i ganlynwyr a elwid yn Assassiniaid—yn ol 
rhai, oddiwrth deulu un v'u blaenoriaid, o'r enw 
Arsacidea—eithr yn ol Mills, trwy lygriad oddi- 
wrth Hussaniaid, canlynwyr Hussan; neu yn ol 
Folney, o air Twrcaidd Adssassin, (lladd yn ddir- 
gelaidd a dirypudd,) ysbeilwyr nosweithiawl. 
Eu gwaith oedd lladd pawb ar orchymyn eu 
penaeth. “'Y penaeth hwn o'i drigle uchel ar 
gopa Libanus, fel duw digllawn, a'i follt daran- 
awg yn ei law, a ddanfonai farwolaeth anochel- 
adwy i holl gyrau y ddaear;” fel yr arswydai 
penaethiaid yr holl wledydd y gormesdeyrn 
gwaedlyd; a llawer a fuont mor wan a thalu 
gwobr ddirgelaidd iddo mewn ffordd o ddyogel- 
wch. Pa fodd bynag, yn 1272, cafodd y llwyth 
hwn ei ddarostwng gan luoedd sultan Biberis; 
eithr tybiri'r Drusiaid, y rhai sydd yn cyfaneddu 
y mynyddoedd hyny yn awr, ddeilliaw oddiwrth 
weddillion y barbariaid hyn. Gwel Drusiaid. 

ASSIDEAID, neu Chasideaid, Iuddewon selog 
a ymroddasant yn ewyllysgar i gynorthwyo 
Matathias i ymladd dros iawnderau ei wlad, l 
Maccabeaid 1i. 43, 44; vii. 13. 

ASSURITIAID, cangen o'r Donatiaid, a gy- 
huddir o Ariaeth. î 

ASTUDRWYDD, gofal, dyfalwch, 
rwydd. 

, Yn 2 Cor. vii. 11, y mae astudrwydd yn cael 
ei osod allan fel un o effeithiau duwiol dristwch 
am bechod. Y mae y gair groxôn yn cael ei 
gyfieithu gofal, 2 Cor. vii. 12; brys, Marc vi. 
25; Luc i. 39; diwydrwydd, Rhuf. xii. ll A 
Cor. viii. 8, 16; Heb. vi. 11; Judas 3. Y mae 
yn arwyddo awydd, diwydrwydd, brys, dyfal- 
ystyriaeth, a pharhad. Astudrwydd yw difrifol- 
deb meddwl. Y gwrthwyneb ydywi anystyriaeth, 
diofalwch, a s»gurdod. Y mae yr anedifeiriol yn 
anystyriol a diofal yn nghylch ei achos tragy- 
wyddol: nid yw yn meddwl ond ychydig am 
dano; a phan y byddo yn meddwl, nid yw ei 
feddyliau yn feddyliau difrifol, astud, parhaus; 


diwyd- 


ATH 


re) 


ATH 


eithr yn ysgafu, arwynebol, a darfodedig. Ond, 
y gwir edifeiriol sydd yn meddwl am achos ei 
enaid gyda difrifwch, dwysder, ac astudrwydd 
mawr, daeth ato ei hun, Luc xv. 17, ac achos ei 
enaid yw y cwbl yn ei gyfrif. Ar hwn ymae 
ei feddwl yn aros, ac yn cartrefu. Hwn yw ei 
ofal penaf. Y mae brys mawr arno am adferiad 
i heddwch a ffafr ei Greawdwr; ac nid yw yn 
arbed un llafur na thraffe;íth er cyrhaeddyd ei 
amcan. Y mae astudrwydd yn gweddu pob 
achos pwysig; yn neillduol achos Duw, crefydd, 
a'r enaid, Hebddo ni wneir fawr; un dimi ateb 


.dybenaci bwrpas. 


ASYMIAID, (a&vpa, bara croyw,) enw a 
roddwyd gan y Groegiaid, yn yr unfed ganrif ar 
ddeg, i eglwys Rhufain, am ei bod yn arferyd 
bara croyw yn y cymun. 

ATEB GAN, y gwrthwyneb ìi gyd-gân; sef 
eil-ganiad, neu gân yn yr hon y mae dau berson, 
neu ddau gor yn ateb eu gilydd, wrth ei chanu. 

ATHANASIAID, canlynwyr Athanasius, 
prif wrthwynebwr Arius; neu yn hytrach y rhai 
a arddelant y tybiau a gynhwysir yn y gredo 
Athanasiaidd. Gwel Credo Athanasiaidd. 

ATHEIST, gair Groeg, cyfansawdd o a a Oeoc, 
ac yn arwyddocau didduw. Y mae yn cael ei 
gymhwyso at un yn gwadu bod Duw. Tadoga 
hwn natur, a'i holl ryfeddodau i ddygwyddiad, 
neu.i gasgliad dygwyddiadol o fân ronynau. 

Plato sydd yn dosparthu Atheistiaid yn dair 
dosparth; 1. Y rhai a wadant y duwiau yn hollol. 


2. Y rhai a wadant eu hymdriniaeth âg achosion 


dynol. 9. Y rhai a ganiatânt y ddau beth 
blaenaf, eithr a dybiant eu bod yn ddifater yn 
nghylch pechodau dynolryw. Ond eraill, ysgat- 
fydd, yn fwy priodol, a'u dosparthant yn ddwy 


| ddosparth; sef yn l. Atheistiaid proffesedig. 


i| 
| 
| 


| 


| 


2. Atheistiaid ymarferol. Y rhai blaenaf a 
wadant y bodo Dduw mewn geiriau; a'r rhai 
olaf a'i haddefant mewn geiriau, eithr a'i gwad- 
ant yn eu gweithredoedd, “' Y maent yn proffesu 
yr adwaenant Dduw: eithr ar weithredoedd ei 
wadu y maent, gan fod y ffiaidd ac yn anufydd, 
ac at bob gweithred dda yn anghymeradwy,” 
'Tit.i.16. Y mae'r olaf yn lluosog iawn; ond 
gobeithir nad oes ond ychydig o'r rhai blaenaf ar 
y ddaear: ïe, tybia rhei fod yn analluadwy bod un 
Atheist gwirioneddol yn y byd, (gan fod y profion 
fod Duw mor luosog, cryfion, ac amlwg,) eithr 
mai amlygiad o'u dymuniad yn hytrach na'u barn, 
yw geiriau y rhai a wadant fod Dduw yn bod. Pa 
fodd bynag, darfu i rai bron yn mhob gwlad 
addef yr egwyddor; a Spinosa a'i hamddiffynodd 
hyd yn nod yn y ddwyfed ganrif ar bymtheg. 
Yn J619 llosgwyd Lucilio Vanini, Italian, o 
gymeriad afreolaidd, yn Toulouse, am ei dybiau 
Atheistaidd. Pan y cymhellwyd ef i wneuthur 
cyfaddefiad cyhoeddus o'i fai, ac ìi ofyn maddeu- 
ant gan Dduw, y brenin, a chyfiawnder, atebodd, 
““Nad ydoedd yn credu fod Duw; na phechodd 
erioed yn erbyn y brenin; ac am gyfiawnder, y 
dymunasai ei fod gyda'r diafol.” Cyfaddefodd 
ei fod yn un o'r deuddeg a ymadawsant mewn 
cyngrair o Naples i daenu eu hathrawiaeth trwy 


| holl Europ. 


Ychydig Athron-ddysg, medd Arglwydd 
Bacon, a duedda feddwl dyn at Atheistiaeth, ond 


llawer o honi a ddyg feddwl dyn yn ol at grefydd ; 


canys tra yr edrych meddwl dyn ar ail achosion 
ar wahan, gall aros ynddynt heb fyned dim yn 
mhellach: ond pan y cenfydd eu cadwyn a'u holl 
ddolenau mewn cysylltiad â'u gilydd, bydd dan 
angenrheidrwydd i addef Ahagluniaeth a Duw- 
dod.” “'Yr oedd y dylif cyffredin a chymysgiad 
yr ieithoedâ, medd Sherlock, wedi argyhoeddi 
dynolryw mor drwyadl o allu dwyfol a rhaglun- 
iaeth, fel nad oedd un creadur o'r cyfryw ag 
Atheisti'w gael, hyd oni themtiodd eu heilun- 
addoliaeth ynfyd hwy rai dynion call a meddyl- 
gar yn hytrach i wadu bod Duw, nagi addef 
y fath dduwiau ag oedd y Paganiaid yn eu 
haddoli.” 

““Y mae Atheistiaeth, medd Tilotson, yn af- 
resymol ar bump o gyfrifon:—l. *Am nad yw 
yn rhoddi un hanes ganolig am fodolaeth y byd. 
2. Âm nad yw yn rhoddi un hanes rhesymol am 
gydsyniad cyffredinol dynolryw â'r dyb fod Duw. 
9. Am eu bod yn gofyn prawf helaethach o 
bethau nag y maent yn alluogi'w roddi. 4. Am 
fod yr Atheist yn cymeryd arno wybod yr hyn 
nad all un dyn ei wybod. 5. Am ei fod yn 
gwrthddywedyd ei hun.” Dan y cyntaf o'r 
rhesymau hyn y mae yn dywedyd;—*'Yr wyf 
yn apelio at un dyn synhwyrol, a ddichon. dim 
fod mor afresymol ag yw cyndyn briodoli effaith 
ag sydd yn dwyn pob arwydd o fwriad a threfn- 
iad doeth, i ddamwain? A wnaethpwyd unrhyw 
orchwyl o bwys, yn yr hwn yr oedd mawr am- 
rywiaeth rhanau, wedi eu trefnu yn gyson a 
rheolaidd yn ofynol, erioed trwy ddamwain? A 
fydd i ddamwain addasu moddion i ddwyn oddi- 
amgylch ddybenion, a hyny mewn myrddo ffyrdd, 
ac heb ballu mewn cymaint ag un? Pa mor 
fynych y gallai dyn, wedi iddo ysgwyd rhifedi o 
lythyrenau mewn cwd, eu taflu ar y ddaear cyn 
y ffurfiant gân reolaidd; ïe, cyn y ífurfient 
araeth drefnus mewn rhyddiaith? Ac onid ellid 
ffurfio llyfr bychan cyn hawdded, trwy ddamwain, 
a chyfrol fawr y byd? Pa cyhyd y gallai dyn fod 
yn taenellu lliwiau ar y ddaear, mewn modd 
esgeulus, cyn y dygwyddent wneyd darlun 
cywrain o ddyn? Ac a yw yn haws gwneyd dyn 
trwy ddamwain na'i ddarlun? Pa cyhyd y gallai 
myrdd o ddeillion, wedi eu danfon o gyrau pellaf 
Lloegr, fod yn crwydro yma a thraw, cyn y 
byddaiiddynt gyfarfod ar wastadedd Caercaradog, 
a ffurfio eu hunain yn rhanc filwraidd drefnus? 
Ac eto, llawer haws fyddai dychymygu y 
gallai hyny fod nag a fyddai dychymygu y 
gallai rhanau annifeiriol dull-ddefnydd i gydym- 
gyfarfod a ffurfio eu hunain yn fyd? Gallai dyn 
a edrychai ar gapel Harri'r Seithfed, yn yr 
Orllewin-fynachlys, haeru gyda chystal, ïe, (ag 
ystyried y gwahaniaeth dirfawr rhwng yr adeilad 
fechan hono, ag adeiladaeth anferth y byd) gyda 
llawer gwell rheswm, na chafodd ei ffurfìo na'i 
adeiladu trwy unrhyw foddion erioed, eithr i'r 
cerig dyfu trwy ddamwain yn y ffurfìau cywrain 
hyny yn y rhai yr ymddangosant megys wedi eu 
naddu a'u cerfio; ac ar ryw bryd, (fel y mae 
chwedlau yn arferol o ddechreu) i ddefnyddiau 
yr adeiladaeth, y cerig, y cwmrwd, y coed, yr 
haiarn, y plwm, a'r gwydr, i ddygwydd cydgyf- 
arfod a ffurfio eu hunain, mewn modd dedwydd, 
yn y drefn gynal y gwelir hwynt yn awr, mewn 
cysylltiad mor agos, fel y rhaid mai rhyw ddi- 


ATH 


80 


ATH 


gwyddiad rhyfedd a'u dadgysylltahwynt!! Beth 
a dybiai'r byd am ddyn a ffurfiai'r fath dyb, ac 
a ysgrifenai lyfr drosti? Os gwnaent yn iawn ag 
ef, edrychent arno yn wallgofus; ond eto nid ar 
laio sail na'r dyna ddywedai i'r byd gael ei 
wneuthur trwy ddamwain, ac i'r dynion cyntaf 
dyfu o'r ddaear fel y gwna llysiau yn awr. Canys 
a ddichon i rywbeth fod yn fwy chwithig nag yw 
priodoli cenedliad dynion i ífrwythlonrwydd 
cyntaf y ddaear, heb gymaint ag un esiampl na 
phrawf mewn un oes, na hanes i gefnogi y fath 
dybiaeth afresymol? Y mae'r peth yn ymddangos 
mor afresymol, ar yr olwg gyntaf, fel na ddichon 
i ddim a ellir ei ddywedyd am dano ei wneuthur 
yn eglurach felly, Ac eto, yr haerwyr haerllug- 
aidd a roddant y cyfryw ddarluniad ansicr o 
ddechreuad pethau, a honant hawl mewn rheswm 
fel eu heiddo eu hunain; a fynant mai hwynt 
hwy yw prif ddoethion y byd ; yr unig bersonau 
gochelgara chyfrwysgall a ffieiddiant hudoliaeth, 
ac a fynant brawf eglur o bob peth, ac na dder- 
byniant ddim fel gwirionedd heb reswm eglur 
a diymwad drosto.” Gwel Duw. 

ATHOCIAID, rhyw bleidwyr yn y 3edd 
ganrif, a amddiffynent farwoldeb yr enaid, yn 
nghyd a chyfeiliornadau eraill. 

ATHRAW, dysgawdwr, addysgydd, blaenor; 
un yn meddu modd, awdurdod, a medrusrwydd 
î ddysgu eraill. 

Dau fath o athrawon sydd; sef athrawon celf- 
yddydol, ac athrawon crefyddol. Y mae swydd 
athraw, yn neillduol athraw crefyddol, yn angen- 
rheidiol, buddiol, pwysig, ac anrhydeddus; ac er 
ei chyflawni yn iawn, y mae yn angenrheidiol 
anhebgorol ei fod yn deall yr hyn a fyddo yn ei 
ddysgu ; fod ganddo awdurdod i addysgu; ei fod 
yn caru ei waith, a gwrthrychau ei ofal; ei fod 
yn feddianol ar gymhwysderau i hyfforddi, sef 
doethineb, doniau, serchawgrwydd, addfwynder, 
ac amynedd; a'i fod yn ffyddlon, diwyd, ac ym- 
drechgar yn ei swydd. 

Y mae Crist yn cael ei alw yn Athraw, Esay 
xlv. 4; ac y mae pob cynheddf ofynedig mewn 
athraw yn cydgyfarfod, mewn modd goruchel ac 
anghydmarol, ynddo ef. Y mae yn gwybod pob 
peth, ac ynddo y mae holl drysorau doethineb a 
gwybodaeth yn guddiedig : ïe, y Duw unig ddoeth 
ydyw, Ioan xxi. 17; Col.ii. 3; Judas 25. Y mae 
ganddo awdurdod ddwyfol i addysgu, gan ei fod 
wedi ei osod gan Dduw yn flaenor ac yn athraw 
i'r bobloedd, Esay lv. 4. Y mae Ysbryd yr 
Arglwydd yn gorphwys arno ef; ysbryd doeth- 
ineb a deall, ysbryd cynghor a chadernid, ysbryd 
gwybodaeth ac ofn yr Arglwydd, Esay xi. 2. 
Tywalltwyd gras ar eì wefusau ef, Psal, xlv. 2; 
ac yr oedd ei athrawiaeth yn defnynu fel gwlaw ; 
ei ymadrodd yn diferu fel gwlith ; fel gwlith-wlaw 
ar îr-wellt, ac fel cawodydd ar las-wellt, Deut. 
xxxii. 2. Yr oedd yn dysgu fel un ag awdurdod 
ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion, Math. vii. 
29; a'r torfeydd a synasant wrth ei ddysgeid- 
iaeth ef, a thystiolaethodd y swyddogion am dano, 
gan ddywedyd, ““Ni lefarodd dyn erioed fel y 
dyn hwn,” Math. vii. 28; Ioan vii. 46. Ac nid 
rhyfedd oedd hyny, canys yr oedd y pethau yr 
oedd efe yn eu hadrodd yn ddyeithr, pwysig, a 
pherthynasol; yr oedd yn eu deall yn berffaith; 
yr oedd yn eu traddodi yn syml, eglur, bywiog, 


a sobr; a diamheu fod ei agwedd gorfforol yn 
addysgiadol ac enillgar, fel yr oedd ei ymddygiad 
yn berffaith a difeius._ Yr oedd efe yn addfwyn 
a gostyngedig o galon, yn llawn cariad at ddynol- 
ryw, ac yn ddiwyd, ffyddlon, ac ymdrechgar i'w 
hyfforddi a'u haddysgu bob amser, ac yn mhob 
man. Yr oedd yn dysgu pan yr oedd ar y ddaear, 
yn gyhoeddus a dirgelaidd, trwy eiriau, esiampl- 
au, ac arwyddion. Y mae yn dysgu dynion eto, 
trwy ei air, ei weision, ei ordinhadau, ei raglun- 
iaeth, a'i ysbryd. Bydded i bawb ymostwng 
i'w ddysgeidiaeth ef; a gwnaed Duw holl athraw- 
on ei air yn fwy tebyg iddo. 

ATHRAWIAETH, egwyddorion a gosodiadau 
athraw; neu yr hyn y mae athraw yn proffesu 
ei ddysgu. Fel hyn yr ydym yn darllen yn 
ngair Duw, am athrawiaeth Duw, Tit. ii. 10; 
athrawiaeth Crist, Marci. 22; Luc. iv. 32; Ioan 
xviii. 19; ac athrawiaeth yr apostolion, Act.ii. 
42; v. 28; sef yw hyny, yr hyn y mae Duw, 
Crist, a'r apostolion yn ei ddysgu. 

Gelwir yr efengyl mewn modd pwysig, yr Ath- 
rawiaeth, 1 Tim. iv. 13, 15; vi. 1; i ddangos ei 
rhagoriaeth ar bob athrawiaeth neu ddysgeid- 
iaeth arall; ei hunigolrwydd, a chydgordiad ei 
hamrywiol ranau â'u gilydd, megys cynifer o 
aelodau yn gwneuthuri fyny un corff cryno a 
chyflawn. Yr ydym yn darllen am athrawiaethau 
cythreuliaid, ac athrawiaethau amryw a dyeithr, 
1 Tim. iv.1; Heb. xiii. 9; ond un». yw athraw- 
iaeth yr efengyl; ac y mae hon yn dda, 1 Tim. 
iv. 6; yn iachus, 1 Tim. i. 10; 2 Tim. iv. 9; Tit. 
ì.9; ii.l; ac yn athrawiaeth yn ol duwioldeb, 1 
Tim. vi. 3. ““Dylai pob Cristion, yn neillduol 
pob gweinidog, wneuthur hon yn brif destyn ei 
fyfyrdod, canys dylai pob cangen o honi, yn ei 
thro, gael ei gosod ger bron a'i hegluro i'r bobl.” 
Heb hyn ni ellir mynegu holl gynghor Duw, na 
bod heb atal dim o'r pethau buddiol, Act. xx. 
20, 27. 

Amrywiol gangenau athrawiaeth Duw, er y 
gellir eu camddefnyddio, eto, os iawn ystyrir 
hwynt, a adawant effeithiau da ar y galon a'r fuch- 
edd, Fel hyn, ystyriaeth addas o benarglwydd- 
iaeth Duw a gynhyrfa ymostyngiad; o'i allu a'i 
gyfiawnder, ofn duwiol; o'i santeiddrwydd, 
ostyngeiddrwydd a phurdeb; o'i ddaioni, obaith; 
o'i gariad, lawenydd; o'i ragluniaeth, amynedd ; 
o'i ffyddlondeb, ymddiried, &c., &c. 

ATHRODWR, absenwr, enllibwr, cablwr, 
goganwr. Gwel 4A0bsenwr, Enllibwr. 

ATHROFA, (athraw,) ysgol golegawl, neu 
brif ysgol; y lle yr addysgid ieuenctyd yn yr ieith- 
oedd dysgedig a'r celfyddydau, yn neillduol gyda 
golwg ar waith y weinidogaeth. Dwy brif-ysgol y 
deyrnas hon ydynt Rhydychain a_ Chaergrawnt, 
y rhai, er eu bod yn feddiant gwladol, a gyfyngir 
hyd yma, o ran eu breintiau, at wasanaeth yr 
eglwys esgobaethol yn unig. Yn mhlith yr Ym- 
neillluwyr y mae amrywiol Athrofâu, y rhai 
gan mwyaf a gynhelir trwy danysgrifiadau gwir- 
foddol, ac ydynt wedi dwyn i fynu laweroedd o 
weinidogion dysgedig a defnyddiol, y rhai a fuont 
o fendith fawr i eglwys Crist. 

ATHROFAU YMNEILLDUADOL, yr ys- 
golion yn mhlith yr Ymneillduwyr, yn y rhaì yr 
addysgir gwyr ieuainc gobeithiol o ran gras a 
doniau, gyda golwg ar waith y weinidogaeth, 


ì 


A'TH. 


ATH 


e 


Heblaw y pwys a'r buddioldeb o ddysgeid- 


| iaeth er addasu dynion i gyflawni y swydd wei- 


nidogaethol gyda rhagor o hyfrydwch iddynt eu 
hunain, ac ofuddioldeb i eraill, yr oedd sefydliad 
Gweithred Unffurfiaeth, a gosodiad amrywiol 
lwon fel rhagofynion er derbyniad i brif ysgolion 
Rhydychain a Chaergrawnt, yn ei gwneuthur yn 
gwbl angenrheidiol i'r Ymneillduwyr sefydlu ath- 


| rofâau yn eu plith eu hunain gyda golwg ar y 
| gwrthrych dan sylw; ac yr oedd cymhwysderau 


ac amgylchiadau y gweinidogion Anghydffurf- 
iol cyntefig yn alwad eglur arnynt, ac yn eu gos- 


i od dan fath o angenrheidrwydd i ymaflyd yn y 
| gorchwyl o addysgu ieuenctyd. 


Yr athrofa Ymneillduol gyntaf a osodwyd i 
fyny yn mhentref Rathmil, yn agos i Giggles- 
wick, yn swydd Caerefroc, yn y flwyddyn 1665, 
gan Richard Frankland, yr hwn a gawsai ei 
neillduo gan Cromwel yn arolygydd y coleg a 
sefydlasai ef yn Durham, eithr a ddiddymwyd ar 
yr Adferiad. Nidllaina thri chant o wyr ieu- 
ainc a gawsant eu haddysgu ganddo, yn ngwa- 
hanol ganghenau dysgeidiaeth, yn yr encilfa rag- 
grybwylledig. Oddiamgylch yr un pryd gosod- 
wyd cyffelyb sefydliadau i fyny yn Newington 
Green, dan Meistri Morton a Gale; yn Sheriff- 
hale, dan Mr. Woodhouse; yn Taunton, dan Mr, 
Warren ; yn yr Amwythig, dan Mr. Owen; yn 
Hoxton, dan Mr. Spademan ; yn Islington, dan 


“ Mr. Doolittle; yn Sulby a Little Creation, dan 


Mr. Shuttlewood ; yn Wickham Brook, dan Mr. 
Cradock ; yn Tewkesbury, dan Mr. Jones ; ac yn 
olynol mewn gwahanol siroedd, dan arolygiad 
amryw weinidogion enwog a selog. Yr ysgolion 
hyn, y rhai ar ol marwolaeth eu sylfaenwyr, a 
ddygwyd yn mlaen dan arolygiad athrawon 
medrus, a anfonasant allan genedlaeth o weini- 
dogion enwog a llafurus, y rhai a fendithiwyd i 
raddau helaeth er cynydd gwir grefydd yn ngwa- 
hanol barthau y wladwriaeth. 

Mewn canlyniad i hyn cafodd athrofâau Ym- 
neillduol eu sefydlu mewn amryw leoedd eraill 
yn Lloegr a Chymru. Yn mhlith y rhai hyn 
y mae un Northampton, dan arolygiad y duwiol 
a'r dysgedig Dr. Phillip Doddridge, i'w chyfrif 


,yn flaenaf; yr hon yn ysbaid penogaeth y gwas 


enwog hwnw o eiddo Iesu Grist, a gynysgaedd- 
odd eglwysi yr Ymneillduwyr â chwech ugain o 
weinidogion duwiol a llafurus. 

Yn mherthynas i'r athrofâau Ymneillduadol 
presenol, y mae coleg Homerton, yn ngymydog- 
aeth Caerludd, yn teilyngu ei enwi yn flaenaf. 
Y mae yn perthyn i'r coleg hwn waddoliad dy- 
blyg; y blaenaf yn 1690; a'r olaf, i'r hwn y 
tadogir y meddiant, yn 1790. Symudwyd hwn 
o Mile End i'w sefyllfa ddewisol bresenol, yn 
1772, pan oedd y Doctoriaid Tishei, Conder, a 
Gibbons, yn broffeswyr ynddo. Y mae y coleg 
hwn bob amser wedi enill canmoliaeth deilwng 
am ddysgeidiaeth awdurol; ac y mae y radd 
uchel y mae ei Athraw Duwinyddol presenol yn 
sefyll ynddi yn mhlith duwinyddion goraf yr 
oes hon, wedi ei godi i enwogrwydd mawr am 
feirniadaeth ysgrythyrol, a gwybodaeth eang ac 
ymarferol o lenyddiaeth eglwysig. Rhifedi cyf- 
artal eì fyfyrwyr yw pymtheg. 

II. Coleg Highbury, yr hwn fel coleg Homer- 
ton, sydd yn nghymydogaeth y brif ddinas. Nid 


yw hwn amgen parhad, ar gynllun diwygiedig, 
o'r sefydliad a gynelid gynt yn Hoxton, yr hwn 
a gynysgaeddodd eglwysi yr Ymneillduwyr â 
mwy na thri chant o weinidogion. Sefydlwyd 
yr athrofa hon ar y cyntaf yn Mile End, yn 1783; 
a symudwyd hi oddiyno i Hoxton yn 1791. Y 
sefyllfa hono yn profi o hyd yn fwy fwy anfan- 
teisiol, penderfynwyd o'r diwedd ar y sefyllfa 
ddewisol bresenol, i'r hon y symudwyd y coleg 
yn 1826. Y coleg hwn sydd yn alluog i gynwys 
deugain o fyfyrwyr. Yr amser penodedig i fy- 
fyrio ynddo yw pedair blynedd. Y dosparthiad- 
au hynaf o fyfyrwyr y coleg hwn ydynt yn pre- 
gethu yn Sabbathol yn y brif ddinas, y pentrefi 
cymydogaethol, a lleoedd cyfleus eraill, yn ol eu 
gwahanol raddau a'u talentau; ac felly tra y 
maent yn casglu gwybodaeth eu hunain, y maent 
yn cynysgaeddu eraill â ffrwyth eu myfyrdodau, 
5 yn ddiameu yn ddefnyddiol i wneyd llawer 
oles. 

III. Athrofa Hackney, yr hon hefyd sydd yn 
nghymydogaeth y brif ddinas. Sefydlwyd hon 
gan y diweddar Barch. J. Eyre, A.C. _ Prif ddy- 
ben y sefydliad defnyddiol hwn yw addysgu rhif- 
edi neillduol o wyr ieuainc gobeithiol am ras a 
doniau, ar ychydig draul, ac mewn amser byr, 
gyda golwg ar bregethu yn deithiol yn mhen- 
trefydd tywyllion Lloegr a Chymru. Hyfforddwr 
presenol yr athrofa hon yw y Parch. G. Collison, 
A.C., o dan addysg reolaidd yr hwn y mae y 
sefydliad yn cael ei ddwyn yn mlaen, can belled 
ag y mae amgylchiadau yr amseroedd, yn nghyd 
a sefyllfa y gyllidaeth yn caniatau. 

IV. Coleg Wymondley, gerllaw Hitchin, 
swydd Herts. Nid yw hwn amgen parhad o 
athrofa y Dr. Doddridge, yr hon a symudwyd o 
Northampton i Daventry, ac eilwaith yn oli 
Northampton; ond a Sosineiddiwyd yn hollol 
dan arolygiaeth Belsham a Horsey. Gwedi cael 
ei ddiddymu mewn canlyniad i hyn gan ymddir- 
iedolwyr cyllidfa Coward, ar draul yr hon y cyn- 
elir y sefydliad, cafodd ei adsefydlu ar egwydd- 
orion iawn-ffyddiaeth, yn Wymondley, lle mae 
yn parhau i flodeuo, ac i dderbyn hollol gymer- 
adwyaeth y dosparth uniawn gred o'r wladwr- 
iaeth. Y llyfr-gell berthynol i'r coleg hwn, yr 
hon sydd yn cynwys amrywiol lawysgrifau (ma- 
nuseripis) pwysig o eiddo y Dr. Doddridge, yd- 
yw y werthfawrocaf, ysgatfydd, yn mhlith yr 
Ymneillduwyr. 

V. Coleg Airdale, ger Bradford, yn Nhraian 
Gorllewinol (JWest Riding) swydd Caerefroc. 
Achlysurwyd y sefydliad hwn ar y cyntaf gan 
amgylchiadau cysylltiedig â sefydliad coleg Ro- 
therham; a thros amryw flynyddoedd y mae 
wedi parhau i flodeuo yn rhagorol, dan arolygiad 
galluog ac anhunanol y Parch. Mr. Vint, o Idle. 
Mewn canlyniad i gymunrodd o ddau dyddyn 
a adawyd ato gan Mrs. Bacon, o Bradford, y 
mae wedi ei symud i adeilad newydd yn Under- 
cliffe, lle mae yn parhau o dan arolygiad y gwei- 
nidog enwog rhag grybwylledig. 

VI. Coleg Rotherham, gerllaw Sheffield, yn 
Nhraian Gorllewinol swydd Caerefroc. Yr ach- 
lysur cyntefig o sefydliad y coleg hwn oedd sef- 
ydliad y Cymro clodwiw, y diweddar enwog Dr. 
E. Williams, o Groesyswallt, yn weinidog cyn- 
ulleidfa gymydogol. Heblaw cynysgaeddu coleg 


ATH 


82 ATH 


Homerton â rhai o'i hyfforddwyr galluocaf, y mae 
y sefydliad buddiol hwn wedi dwyn i fyny luaws 
mawro weinidogion ymneillduol, enwog allafurus, 

VII. Athrofa Blackburn, swydd Lancaster, 
Cyfododd hon yn 1816, allan o athrofa anghy- 
oedd y diweddar hybarch Mr. Robinson, o Man- 
chester; ac y mae yn parhau yn feunyddioligyn- 
ysgaeddu gwyr ieuainc o dduwioldeb a thalentau, 
bwriadedig i'r weinidogaeth, âg addysg addas 
ac effeithiol gogyfer a'r cyfryw orchwyl pwysig. 

VIII. Yr Athrofa Orllewinol. Cafodd hon ei 
bwriadu gyda golwg ar gynysgaeddu y dosparth 
gorllewinol o Loegr â gweinidogion efengylaidd 
ac uniawn gred. Cafodd ei sefydlu ar y cyntaf 
dan arolygiad Mr. Lavington, o St. Mary Ottery, 
Dyfneint. Gwedi hyny bu y Parchedigion Mr. 
Rooker, o Bridport; Reader, o Taunton; a 
Small, o Axminster, yn ei harolygu yn olynol. 
Ychydig flynyddoedd yn ol, cafodd ei symud o 
Axminster i Exeter, lle mae yn argoeli cael ei 
dwyn yn mlaen ar sylfaen well a chadarnach, dan 
arolygiad addas a galluog yr enwog Dr. Payne. 

IX. Athrofa Newport Pagnel, yn swydd Buck- 
ingham. Achlysurwyd hon trwy gynlluniau 
dyngarol y diweddar J. Thorton, Yswain, mewn 
cysylltiad â'r Parch. J. Newton; Cowper, y 
bardd; a'r Parch. J. Clayton, yr hynaf. Cafodd 
ei sefydlu yn 1784, dan olygiad Mr. Bull, o 
Newport Pagnel, gyda golwg ar ddarparu ym- 
geiswyr gobeithiol, o wahanol olygiadau yn 
mherthynas i drefn eglwysig, mewn modd addas 
i waith y weinidogaeth. Dygwyd uwchlaw han- 
er cant o weinidogion defnyddioli fyny yn yr 
athrofa hon, y rhai ydynt gan mwyaf yn llafurio 
yn mhlith yr Annibynwyr. 

X. Coleg Cheshunt, yn swydd Herífort. Caf- 
odd hwn ei sefydlu ar yr un egwyddorion a'r un 
blaenorol, yn 1792. Yr achlysur cyntefig o'i 
sefydliad, ydoedd diddymiad coleg Treveca, 
mewn canlyniad i ymraniad y Trefnyddion yn 
ddwy blaid, yn amser Wesley a Whitfield, yn 
achos y ddadl Arminaidd. Yr amser penodedig 
i fyfyrio yn y coleg hwn yw pedair blynedd; a 
rhifedi y myfyrwyr yw pedwar ar ddeg. 

XI. Coleg Spring Hill, Birmingham, dan olyg- 
iad y Parch. T. R. Barker, y Parch. Henry Rogers, 
a'r Parch. Francis Watts... Y mae hwn newydd 
ei sefydlu, ac yn debyg o fod yn dra_defnyddiol. 

XiI. Athrofa Henuriadyddol Caerfyrddin, yr 
hon a ddechreuwyd gan y Parch. W. Evans, 
gweinidog yr Ymneillduwyr yn y dref hono. Yn 
1719, ar farwolaeth y Parch. $. Jones, o Tewkes- 
bury, symudwyd yr athrofa oedd dan ei ofal ef i 
Gaerfyrddin ; ac unwyd y ddwy a'u gilydd dan 
olygiad Mr. Evans, neu ei ganlyniedydd, Mr. 
Perrot, yr hwn a urddwyd yn Knutsford, gan y 
Parch. Mathew Henry. Parhaodd y ddwy yn 
un hyd amser y Dr. Jenkins, a Mr. Thomas, pan 
yr ataliodd yr Annibynwyr eu cynorthwy mewn 
canlyniad i waith Mr. Thomas yn cofleidio Ar- 
miniaeth. O'r amser hwn hyd yn bresenol, y 
mae athrofa Henuriadyddol yn parhau yn Heol 
Awst, Caerfyrddin, dan olygiad amrywiol ath- 
rawon; ac wedi cynmysgaeddu eglwysi yr Ym- 
neillduwyr yn Nghymru a Lloegr â lluaws o 
weinidogion enwog a ffyddlon, y rhai ydynt wedi 
bod yn offerynol yn llaw Duw i wneyd lles mawr 
i eneidiau dynion. Yr athrawon presenol ydynt 


y Parchedigion D. Davies, Pantteg, ac un Dr. 
Lloyd; y rhai a ddewiswyd mewn canlyniad i 
farwolaeth y diweddar Barch. D. Peter, yr hwn 
mewn cysylltiad a'r diweddar Barch. Mr. Davies, 
o Lanybri, ac eraill, a fu yn athraw yr athrofa 
hono dros amryw flynyddoedd, ac yn weinidog 
ffyddlon a defnyddiol i'r eglwys Gynulleidfaol 
yn Heol Awst. Yr amser penodedig i fyfyrio 
yn y coleg hwn yw pedair blynedd; a rhifedi ; 
y myfyrwyr yw deuddeg. Y mae yn perthyn 
iddo lyfrgell helaeth a rhagorol, ac amryw fan- 
teision gwerthfawr eraill. 

XIII. Yr Athrofa Gynulleidfaol; yn awr 
Coleg Aberhonddu, swydd Frycheiniog. Cafodd 
y sefydliad hwn ei osod i fyny ar y cyntaf (mewn 
canlyniad i'r amgylchiad rhag-grybwylledig) yn 
y Fenni, o tan olygiad y Parch. Mr. Jardine, 
gweinidog yr Annibynwyr yn y dref hono. Yn 
1766, ar farwolaeth Mr. Jardine, cafodd y Dr. 
Davies ei ddewis yn athraw. Ar fynediad y 
Doctor parchedig o'r Fenni i Hackney, i weinid- 
ogaethu, symudwyd yr,athrofa i Groesyswallt, o 
tan arolygiad y diweddar enwog dduwinydd Dr. 
Edward Williams, wedi hyny o Rotherham. Ar 
fynediad y Doctor o Groesyswallt i swydd Caer- 
efroc, dewiswyd y diweddar dduwiol a dysgedig 
Dr. Jencyn Lewis, wedi hyny o'r Casnewydd ar 
Wysg, yn athraw ; a chafodd yr athrofa ei symud 
o Groesyswallt i Wrexham, lle yr oedd efe yn 
gweinidogaethu. Ar ei fynediad ef o Wrexham 
i Manchester dewiswyd y diweddar Barch. Dr. 
George Lewis, gynt o Lanuwchllyn, yn athraw 
yr ysgol, ac yn weinidog yr eglwys Gynulleid- 
faol yn Ngwrexham. Âr ei fynediad ef oddiyno 
i weinidogaethu i Lanfyllin, symudwyd yr athrofa 
yno hefyd; ac oddiyno eilwaith i'r Drefnewydd, 
lle y bu wedi marwolaeth y Doctor, o tan 
ofal ei haeddbarch ddysgedig fab yn nghyfraith 
y Parch. Edward Davies, gweinidog yr Anni- 
bynwyr yn y dref hono. Yn ddiweddar cafodd ei 
symud, o tan ei arolygiaeth ef a'r Parch. C. N.. 
Davies, o Norwood, i Aberhonddu, lle y mae 
wedi ei chyfansoddi yn goleg, ac yn debyg o 
aros yn sefydlog, ac hefyd o flodeuo. Y mae y 
sefydliad hwn o bryd i bryd, wedi cynysgaeddu 
eglwysi Cynulleidfaol Cymru a Lloegr â lluaws 
o weinidogion defnyddiol. Amser penodedig 
myfyrdod yn y coleg hwn yw pedair blynedd; a 
rhifedi y myfyrwyr yw deuddeg. Y mae yn 
perthyn i'r sefydliad hwn, fel yr un blaenorol, 
lyfr-gell gyfoethog a gwerthfawr, yn nghyd ag 
amrywiol fanteision angenrheidiol eraill. 

XIV. Athrofa y Neuaddlwyd. Sefydlwyd 
hon yn 1810, o tan arolygiad y Dr. T. Phillips, 
gweinidog yr eglwys Gynulleidfaol yn yllehwnw. 
Amcan y sefydliad hwn oedd hyfforddi gwyr 
ieuanc gobeithiol, o egwyddorion efengylaidd, 
mewn amser byr, ac ar ychydig draul, yn yr 
ieithoedd, duwinyddiaeth, a phethau buddiol 
eraill i weinidogion eu gwybod er eu cynorthwyo. 
ifod yn fwy defnyddiol yn y weinidogaeth yn 
mhlith yr Annibynwyr. Yr oedd amrywiol o hon 
yn myned i athrofau eraill, yn Nghymru a 
Lloegr; a'r rhai nad allent fyned, wedi, ac yn 
bod yn dra defnyddiol yn y weinidogaeth mewn 
gwahanol fanau yn y dywysogaeth; a gellir dy- 
wedyd fod yr athrofa hon wedi bod yn gaíf- 
aeliad i achos crefydd yn mhlith yr Annibynwyr. 


AWD 


89 


AUS 


XV. Athrofa y Bala. Ar symudiad athrofa 
y gogledd i Aberhonddu, sefydlwyd athrofa yn 
y Bala, dan arolygiad y diweddar Barch. M. 
Jones, yr hon sydd yn awr dan ofal ei fab, y 
Parch. M. D. Jones. 

Heblaw yr athrofau mwy cyhoeddus hyn, y 
mae amrywiol athrofau llai cyhoeddus, yn cael 
eu cynal tan olygiad amrywiol weinidogion 
perthynol i'r Annibynwyr yn Nghymru, lle yr 
addysgir dynion ieuainc, ar eu traul eu hunain, 
yn yr ieithoedd a phethau angenrheidiol eraill, 
gyda golwg ar y weinidogaeth, a'r rhai ydynt 
wedi bod o fawr lesi laweroedd; yn mhlith eraill 


'gellir enwi Athrofa Penywaen, ger Pontypool, 


dan olygiad y Parch. Mr. Davies; ac Athrofa 
Rhydyceisiaid, ger Llanboidy, swydd Caerfyrddin 
tan olygiad y Parch. Mr. Davies. 

Mewn ychwanegiad at y rhai uchod y mae yn 
deilwng o sylw, fod gan y Bedyddwyr amrywiol 
o athrofâau cyhoeddus enwog, wedi eu bwriadu 
i'r un dyben. Yn mhlith eraill gellir enwi, yn 
1. Athrofa Caerodor, yr hon a sylfaenwyd yn 
amser Siarl II., llyfrgell yr hon sy'n cynwys 
uwchlaw saith mil o gyfrolau. Rhifedi y myfyr- 
wyr yw oddiamgylch ugain. 2. Athrofa Bradford, 
yr hon a agorwyd yn 1806; ac sydd yn alluog i 
gynwys dau ar hugain o fyfyrwyr. 3. Athrofa 
Stepney, yn cynwys pedwar ar ddeg o fyfyrwyr. 
4. Athrofa Pontypool, yr hon a sefydlwyd yn y 
Fenni yn 1807, o tan olygiad y Parch. Mr. 
Thomas; ond a symudwyd yn ddiweddar i Bont- 
ypool. Dyben y sefydliad hwn yw hyfforddi gwyr 
ieuainc gobeithiol yn y Saesoneg, modd y gallu- 
ogir hwy i bregethu yn yriaith hono, lle y byddo 
galwad arnynt. Nifer y myfyrwyr yw chwech. 

Yn yr Alban, y mae gan yr Ymneilldwyr 
Henaduriaethol, eu neuaddau duwinyddol, yn y 
rhai y dygir y myfyrwyr trwy amrywiol gylchau 
duwinyddol. Heblaw hyny y mae gan yr Anni 
bynwyr athrofa dduwinyddol yn Glasgow, llemae 
y myfyrwyr yn mwynhau addysgiadau gwerth- 
fawr y Parchedigion Ewing a Wardlaw, ac yn 
cael y fantais o fyned trwy y gwahanol gylchau 
yn y Brif-ysgol. 

Colegau America ydynt luosog ac enwog. Yn 
mhlith eraill gellir enwi Andover, Princeton, 
Bongor, Caergrawnt, Alleghany, Alexandria, 
Harwick, Gettysburg, Carlisle, Maryville, Rock 
Spring. Y mae yn perthyn i goleg Andover, 
Benog, a phedwar proffeswr; ac y mae yn cyn- 
wys 120 o fyfyrwyr. 

AWDEAID, neu Awdianiaid, canlynwyr 
Awdaeus, (yr hwn a eilw Mosheim yn Ardaeus,) 
gwr wrth bob hanes o rinwedd mawr, yn byw yn 
y bedwaredd ganrif, a'r hwn a ysgymunwyd yn 
Syrïîa, o herwydd y rhyddid a gymerodd i feio ar 
ymddygiadau llygredig a phenrydd gweinidogion 
y gair, ac a alltudiwyd i Scythia, lle y ffurfiodd 
gymdeithas grefyddol ar y cynllun ysgrythyrol, 
ar yr hon yr oedd efe yn esgob, neu weinidog— 
yn gweithio fel Paul, a'i ddwylaw ei hun. Cy- 
huddir ef ofod yn Anthropomorphiad, ac o es: 
ponio'r ysgrythyrau yn rhy lythyrenol; yr hyn 
efallai a achlysurwyd trwy ei waith yn gwrthod 
esponiadau cyfrinol rhai o'r uniawn-gred; ond ei 
brif gyfeiliornad oedd cadw y Pasg yr un pryd 
a'r Iuddewon, yn groes i sefydliad cymanfa Nice, 
yr hwn a wnaethpwyd i'r dyben i wenieithio i'r 


ymerawdwr Cwstenyn, trwy osod gwyl y Pas 
ar ddydd ei anedigah ef. ; as OE 

AWDURDOD, hawl i weithredu wedi ei seilio 
naill ai ar natur, perchenogaeth, noddiad, cytun- 
deb, neu fuddugoliaeth. Y mae awdurdod Duw 
yn seiliedig ar ogyfuwchder ei natur, yn nghyd 
a'i hawl wreiddiol yn mhob peth fel Crewr y byd- 
ysawd. Y mae hon yn wreiddiol ac annherfynol. 
Awdurdod gyfryngol Crist sydd wedi ei seiliaw 
ar roddiad y Tad, Mat. xxviii. 18; Ioan xvii. 
2; y mae hon hefyd yn annherfynol. Y mae 
awdurdod rhieni ar eu plant wedi ei seiliaw ar 
natur, ond nid yw yn wreiddiol nac yn annher- 
fynol; eithr wedi ei derbyn oddiwrth Dduw, ac 
yn cael ei chyfyngu o fewn terfynau ei ewyllys 
ddatguddiedig ef. Awdurdod y perchenog ar ei 
berchenogaeth sydd wedi ei seiliaw ar hawl neu 
feddiant. Awdurdod y gweinidog ar ei bobl, y 
gwr ar ei wraig, a'r brenin ar ei ddeiliaid, sydd 
wedi ei seiliaw ar gytundeb gwirfoddol o'r ddau 
tu, yn nghyd ag apwyntiad dwyfol; oddieithr 
barnu fel y gwna rhai gyda golwg ar yr olaf, fod 
buddugoliaeth hefyd pan ddygwyddo, yn cyfan- 
soddi yr un peth. Modd bynag, nid oes awdurdod 
wreiddiol, hollol, a thragywyddol, ond yr un 
ddwyfol yn unig. Y mae pob awdurdod arall 
yn derfynol, a dylai fod er lles ac nid er dinystr 
a gorthrymder. 

Dylid sylwi, fod gwahaniaeth dirfawr mewn 
ystyr briodol rhwng gallu ac awdurdod. Modd 
i weithredu yw'r blaenaf; ond hawli weithredu 
yw'r olaf. Gall y blaenaf fod heb yr olaf, yn 
gystal a'r olaf heb y blaenaf. Egwyddor niweid- 
iol a thra pheryglus yw hono sydd yn dysgu fod 
gallu yn rhoddi hawl neu awdurdod. I hon y 
mae llawer o'r gorthrymder gwladol ac eglwysig 
sydd yn y byd i'w dadogi. Rhagddi “ Gwared 
ni Arglwydd daionus.” 

AWDURDOD GREFYDDOL, neu Eglwysig, 
hawl arddelwawl rhyw bersonau, cymanfaoedd, 
neu lysoedd, i benderfynu mewn achosion cref- 
yddol, neu eglwysig. i 

““ Awdurdod eglwysig (medd y Dr. Hoadley) 
yw'r gelyn gwaethaf a ddangosodd y byd erioed 
i'r gwirionedd a rheswm.” Cydffurfwyr, ebe 
Siarls II., wrth ddadleu ag Ymneillduwyr, ydynt 
yn gosod pwys mawr ar awdurdod yr eglwys; 
ond wrth ddadleu a phabyddion, y macnt yn 
ymwrthod â'r pwnc yn hollol. Er mor ryfedd 
yw hyn y mae yn wirionedd anwadadwy. 

AWGUSTIN —$St. Awgustin, esgob Hippo 
yn 395, yr hwn a fu farw yn 430, yn saith deg 
chwech oed. Y peth hynotaf yn nghymeriad 
hwn oedd ei wrthwynebiad i Belagiaeth ; a chyd- 
darawiad nodadwy ei ysgrifeniadau â'r farn 
Galfinaidd ar athrawiaeth Crefydd. 

AUSTIN FYNACH, yr hwn oedd yn blodeuo 
oddiamgylch diwedd y chweched ganrif, ac a 
ddanfonwyd gan Gregori, yn nghymdeithas deu- 
gain o fynachod i ddychwelyd y Saeson i'r ffydd 
Babaidd, ac a elwir yn gyffredin yn .4postol y 
Saeson. Cafodd ei dderbyn yn roesawus gan 
Ethelbert brenin Cent yr hwn a ddychwel- 
wyd ganddo i'r ffydd Babaidd. Dywedir mai'r 
fath oedd ei lwyddiant, fel y bedyddiodd ddeng 
mil mewn un diwrnod. Cafodd ei wneyd yn 
Archesgob Caergrawnt, lle y cadwyd ei relyw 
dros hir amser. Dylid gofalu gwahaniaethu 
rhwng hwn ag Awgustin, 


B. 


BAANITIAID, canlynwyr un .Baaenes, Ma- 
ichean, yn y nawfed ganrif. 

BABILONIAID, yr hen Assyriaid, y rhai 
edd enwog am eu gwybodaeth gelfyddydol, yn 
ystal a'u coelgrefydd. Tybir mai yn eu plith 
wy y dechreuodd eilunaddoliaeth. 

BACCHUS, enw eilun-dduw, sef Duw y gwin; 
ab Jupiter a Semeie, fel y dywedir. Hefyd 
nw Cristion yr hwn a ddyoddefodd ferthyrdod, 
n nheyrnasiad Dioclesian. 

BACHGEN, mab, neu ddyn ieuanc. Cy- 
)hwysir yr enw hwn gan yr Ysbryd Glân, at yr 
rglwydd Iesu Grist, yn un o'r proffwydoliaeth- 
u mwyaf cyflawn a gogoneddus am ei frenhin- 
eth ef yn yr Hen Destament; “ Bachgen a 
ned i ni,” Esa.ix. 6, 7. Y mae hyn yn dangos 
i fod yn wir ddyn fel ninau, ac iddo ymostwng 
n cyflwr mabanaidd, er mai y Duw cadarn, Tad 
'agywyddoldeb, a Thywysog tangnefedd ydoedd. 
lid rhyfedd gan hyny ei alw yn rhyfeddol. 
iwel yr amrywiol enwau hyn yn eu lleoedd 
riodol. 

BACULARIAID, Bedyddwyr diniwaid yn yr 
nfed ganrif ar bumtheg, y rhai a elwid felly 
ddiwrth y gair Lladin Baculum, (ffon,) am y 
wrthodent ddwyn un arf ond ffon, a hono yn 
ytrach er cynorthwyo nac amddiffyniad.  De- 
isent ddyoddef cam yn hytrach nag ymddial. 

BAGL, ffon bengam, bugeil ffon, un o arwydd- 
odau pabaidd y swydd esgobaethol. Baglac 
fengyl; ymadrodd a gymhwysid at esgobion ac 
badau, oblegyd fod ganddynt hawl i ddwyn yr 
fengyl â'r ffon gnwpa o'u blaen. 

BAGNOLIAID, cangen o'r Manicheaid. 

BAI, gweithred geryddadwy. Saesonaeg fault, 
troeg Acvrta, trosedd, achos, Ioan xviii. 38; 
[at. xxvii. 37. Cyn profi dyn yn euog, nid oedd 
rhyn a osodid i'w erbyn ond Aur; wedi ei 
rofi yn euog, yr oedd yn £Xeyyoc; wedi ei gon- 
emnio yr oedd yn au». Un o enwau llu- 
sog pechod yw bai, ac ysgatfydd un o'i enwau 
oreu. 

Y mae ein beiau yn aml a mawrion; ac naill 
i yn guddiedig neu gyhoeddus. Nid oes um o 
onynt yn guddiedig oddiwrth Dduw; er fod 
awer o honynt yn guddiedig oddiwrth ddynion, 
c oddiwrthym ni ein hunain. Yr oedd Dafydd 
n ystyriol o hyn, pe amgen ni buasai yn dy- 
;edyd wrth Dduw, “'Glanha fi oddiwrth fy 
iejau cuddiedig,” Ps. xix. 12. Nid yw eu beiau 
uddiedig yn flinder i neb ondiblant Duw; ond 
mae gwahaniaeth dirfawr rhwng eu beiau hwy 
beiau eraill; nid yn eu natur ond yn eu ham- 
ylchiadau. Nid yw eu beiau hwy yn fwriadol 
llywodraethol; eithr yn ddifwriad a damwein- 
jl. Ni ddarfu iddynt hwy eu rhagfwriadu, ac 
id ydynt fel eraill yn eu hadgyflawni drachefn 
thrachefn. “ Ymlygrasant; eu bai nid bai ei 
bion ef ydyw; cenedlaeth wyrog a throfaus 
dynt,” Deut. xxxii. 5, margin. _““ Eu brycheu- 
n, nid brycheuyn eiblant ef ydyw,” Saes. Tyb- 
' fod cyfeiriad yma at waith eilunaddolwyr 


yn paentio, britho, neu liwio eu cyrff. Yr oedd 
yr hen Frythoniaid yn arfer gwneyd felly; a 
thybir mai oddiwrth brith y mae yr enw Brython 
yn deilliaw. 

BAIRAM, enw y Pasg Mahomedaidd, yr hwn 
sy'n canlyn yn union-gyrchol y Ramazam neu'r 
Grawys, ac yn parhau dros dri diwrnod. Y ddwy 
wyl ydynt yn dechreu mor gynted ag y rhoddir 
hysbysiad o ymddangosiad y lleuad newydd, gan 
y personau gosodedig ihyny. Cynhalir hwynt 
yn eu tro-gylch tridegol, ar bob mis a thymor o'r 
flwyddyn. Y rheswm o hyn yw fod y Twrciaid 
yn cyfrif eu blynyddoedd wrth y lleuad. 

BALCHDER, uchelfryd, hunan-dyb; y tuedd 
hwnw sydd mewn dyn i feddwl yn fawr am dano 
ei hunan, ac yn fach am eraill. 

Nid oes un pechod, ysgatfydd, yn fwy tueddol 
i ddyn na balchder; er nad oes dim yn ei weddu 
yn waeth. Tybir mai y pechod cyntaf yw; ac 
y mae'n sicr mai hwn sydd yn gyffredinol yn 
dangos ei hun flaenaf yn mhlant Adda; ac am 
hyny gelwir ef yn dad neu wreiddyn pob pechod. 
Nid oes gan neb hawl i fod yn falch, oblegyd nid 
oes gan neb ddim da ond a rad-dderbyniodd gan 
Dduw. Ni buasai neb yn gwybod dim—yn 
gallu dim—yn meddu nac yn mwynhau dim, oni 
buasai iddo ei rad-dderbyn; ïe, ni buasai neb 
yn bod oni buasai Duw. Efe a'n gwnaeth yr 
hyn ydym, ac a'n cynhysgaeddodd â'r pethau 
sydd genym. _ Ynddo ef yr ydym yn byw, ac ar 
ei rad haelioni ef yr ydym yn ymgynal. Ni 
wyr y callaf ond ychydig; nid all y cryfaf ond 
ychydig; ni fedd y cyfoethocaf ond ychydig; ac 
nid yw'r ychydig hwnw yn eiddo iddo ei hunan, 
ond eiddo Duw. “ Un diwrnod, pan yr oedd 
Alcibiades yn ymffrostio o'i gyfoeth a'i etifedd- 
iaeth helaeth, cymerodd Socrates ef at ddarlun 
daearyddol, a gofynodd iddo ddangos Attica yn- 
ddo; yr hon oedd mor fechan fel mai prin y 
gallasid ei chanfod ynddo. Modd bynag, dar- 
ganfu Alcibiades hi o'r diwedd. trwy beth tra- 
íferth ; ond pan geisiwyd ganddo nodi ei etifedd- 
iaeth ei hun, dywedodd, € Y mae yn rhy fechan 
i'w chanfod mewn cylch mor gyfyng. “Yna 
gwel,” ebe Socrates, “gymaint ydwyt yn ym- 
falchio mewn dernyn anghanfyddadwy o dir! 
Hawdd fuasai dilyn yr ymresymiad yn mhellach ; 
canys beth oedd Attica at Groeg? Groeg at 
Europ? Europ at y byd? A'r holl fyd. daearol 
at y bydoedd gorfawrion sydd yn ei amgylch- 
ynu? Y fath abwydyn diddym yw'r ymerawd- 
wr galluocaf ar y ddaear, yn nghanol yr eigion 
llawn o gyrff, a'r eangderau annherfynol hyn; 
ac mor lleied yw ei berchenogaeth !!” 

Y mae balchder dynion yn ymddangos yn eu 
geiriau—eu hagweddau—eu hystumiau — eu 
gwisgoedd—eu tai—eu danteithion—eu gerddi— 
eu hanifeiliaid—eu hofferynau—ïe, yn eu teml- 
au a'u haddoldai! Hoffant siarad am danynt eu 
hunain, ac ymddangos yn ngwydd eraill yn well 
nag ydynt mewn gwirionedd. Heblaw hyny, y 
mae yn ymddangos yn eu gwaith yn difrio ac yn 


12. 


Wu i a. 


BAL 85 


BAR 


diystyru eraill, ac yn cenfigenu wrth eu rhagor- 
iaethau; yn eu gofid a'u cynddaredd pan y maent 
yn cael eu diystyru; yn eu grwgnachrwydd dan 
driniaethau Duw, ac yn eu hanfoddlonrwydd i'w 
drefn ef; yn eu tymer annyoddefgar ac ymddi- 
algar pan yn cael eu croesi a'u gwrthwynebu; 
ac yn neillduol yn eu gwaith yn diystyru gwa- 
hoddiadau grasol yr efengyl, yn gwrthod Crist, 
yn ceisio gosod eu cyfiawnder eu hunain, ac yn 
gwrthod ymostwng 1 gyfiawnder Duw, Rhuf. x. 
3; Luc xviii. 9—14. 

Y mae yn rhy anhawdd darlunio holl effeith- 
iau annymunol y pechod ffiaidd hwn. Y mae, 
fel y dywed un awdwr, wedi ymdaenu yn gy- 
ffredinol yn mhlith yr holl genedloedd, ac yn 
mhlith pob cymeriad; ac megis mai hwn, fel y 
tybia rhai, oedd y pechod cyntaf a ddaeth i'r byd, 
felly ymddengys mai'r olaf a orchfygir ydyw. 
Gellir ei ystyried fel tad anfoddlonrwydd, an- 
niolchgarwch, cybydd-dod, tylodi, rhyfyg, tymer 
wyllt, anghymedroldeb, anoddefgarwch, rhyfel- 
oedd, ac erledigaeth: 

Fel cyfaredd neu feddyginiaeth rhag y pechod 
hwn, dylem ystyried 1. Beth ydym. “Pe gall- 
em,” medd Seneca, “ olrhain ein tarddiad, caem 
fod pob caethwas yn hanu o ryw dywysog, 
a phob tywysog o ryw gaethwas.” Bod yn falch 
o'n gwybodaeth yw bod yn ddall yn y goleuni; 
bod yn falch o'n rhinweddau yw gwenwyno ein 
hunain â'r gyfaredd rhag balchder; bod yn falch 
o'n hawdurdod yw gwneyd ein dyrchafiad yn 
gwymp. Y mae anmherffeithrwydd ein natur, 
bychander ein gwybodaeth, ein galluoedd, ein 
hamgyffrediadau, ac yn neillduol ein pechadurus- 
rwydd, yn anogaethau cryfion i'n cynhyrfu i fod 
yn ostyngedig. Yr ydym yn dylawd, yn ddall, 
yn noeth, ac yn resynol ; yn llawn anmherffeith- 
rwydd, ac yn agored i fod yn annedwydd byth. 
2. Y barnedigaethau trymion a ddisgynasant ar 
ddynion ac angelion o herwydd balchder. Hwn 
a drodd angelion o'r nefoedd, ac a'u gosododd yn 
rhwym dan gadwynau tywyllwch i farn y dydd 
mawr. Hwn a drodd Adda o Baradwys, ac a 
ddug anfoddlonrwydd Duw a phob gofid, arno 
efa'ihil. Hwn a foddodd Pharaoh a'i lu yn y 
Mor Coch ; a ddug Haman, a miloedd gydag ef 
i'r crogbren; a dynodd Nebuchodonozor oddiar 
ei orsedd, ac a'i darostyngodd yn gydradd a'r 
anifeiliaid direswm ; a laddodd Herod gan bryf- 
aid yn ei ysu yn fyw; a hwn hefyd a gauodd 
filiynau o hil Adda o Wynfa, ac a'u clôdd mewn 
carchar tragywyddol, o'r hwn nid oes obaith am 
ollyngdod byth. Pan ofynodd un i athronydd 
beth oedd y Duw mawr yn ei wneuthur; ateb- 
odd, “ Ei holl waith yw dyrchafu'r gostyngedig, 
a darostwng y balch.” Ac yn wir, nid oes un 
pechod ag y mae yr Hollalluog yn ymddangos yn 
fwy penderfynol i'w gosbi na balchder. 3. Mor 
bendant y mae Duw yn ei wahardd yn ei air, 
Diar. xvi. 18; xxix. 29; 1 Pedr v. 5 ; lagoiv. 6. 
4. Y fath boenedigaeth ydyw i'w ddeiliaid, Esther 
v.13. 5. Mor gynted y derfydd pob gwynfyd 
daearol, l Cor. vii. 29, 30, 31. 6. Mor ffiaidd 
y mae yn ein gwneuthur yn ngolwg Duw a dyn- 
ion, Iago iv. 6; Mat. xxiii. 12. 7. Y niwaid 
mae yn ei wneuthur ini. Y mae yn rhwystr i'n 
dedwyddwch a'n cymundeb â Duw; yn atal ein 
defnyddioldeb, ac yn ein gwneuthur yn wir wael. 

M 


BALCHRISTIAID, enw a gymwysir at 
blaid fechan o Annibynwyr caeth a ffurfiwyd yn 
mhentref Balchristry, yn yr Alban, gan Mr. 
Smith yr hwn a enciliodd o'r eglwys wladol, yn 
nghymdeithas Mr. Ferrier, oddiamgylch yr un 
amser a Mr. Glass. Dywedir fod eglwys o hon- 
ynt yn awr yn Perth, 

BANGOR, gair cyfansawdd o ban, uchel, a 
côr, ac yn arwyddo côr uchel, rhagorol, enwog, 
&c. Enw lle yn Ngogledd Cymru, ac esgobaeth, 
yn BYNRYS 960 blwyfau. Gwel Dadl Fangor- 
aŵ 


BARA, yn briodol a arwydda ymborth wedi 
ei wneuthur o flawd gwenith, haidd, ceirch, &c., 
wedi ei grasu naill ai mewn ffwrn neu ar radell. 
Prif gynhaliaeth bywyd yw bara, ac am hyny y 
mae yn cael ei alw yn ffon, Lef. xxvi. 26; Ezec. 
iv. lô; v. 16; xiv. 13; ac y mae pob peth ang- 
enrheidiol er cynal bywyd yn cael eialw yn fara, 
“* Dyro i ni heddyw ein bara beunyddiol ;” hyny 
yw, pob peth angenrheidiol er cynal bywyd, 
Math. vi. 11. Yn gyffelybiaethol neu gysgodol 
y mae'r manna, Crist, a chrefydd, yn neillduol 
ei hathrawiaeth, yn cael eu galw bara, Ioan vi. 
27, 31,41, 51. _ “ Myfi yw bara'r bywyd,” Ioan 
vi. 28. bara'r bywyd yw Crist, oblegid mai efe 
sydd yn rhoddi bywyd ysbrydol neu grefyddol, 
ac yn ei gynal. Y mae Crist mor angenrheidiol 
er byw yn grefyddol neu dduwiol, ag yw bara er 
byw yn naturiol, Nis gellir gwneyd hebddo. Y 
mae yn ei alw ei hun yn fara mewn cyfeiriad at 

manna. Gwel Manna. 

BARA OFFEREN, math o fara afrlladen 
(wafer) y mae'r Pabyddion yn ei arfer yn lle 
bara yn y cymun. Gelwir hon ganddynt yn 
aberth (Aost) a'r gweddiau a adroddir ar amser 
ei gysegriad yn weddiau'r offeren (mass). Cy- 
merant arnynt eu dyrchafu bob dydd, fel aberth 
newydd dros bechodau dynolryw. Ymgrymant 
iddi ar sail y dyb gau nad yw'r elfenau mwy yn 
fara a gwin, eithr yn troi yn wir gorffa gwaed Crist. 
Gwel 7raws-sylweddiad. Pab Gregory y IX., a 
sefydlodd gyntaf i gloch gael ei chanu fel arwydd 
i'r bobl ymgrymu i aberth yr offeren. Gelwir y 
llestr yn yr hwn y cedwir yr afrlladen yn cibory. 
Math ogwpan fawr gauedig ydyw. Gwel Offeren, 
ac Aberth yr Offeren. 

BARA CROYW, bara dilefeinllyd. Y mae 
lefain yn gysgodol yn arwyddo gau athrawiaeth, 
Math. xvi. 6, 11, 12; ymarferion drygionus a 
gwarthus, l Cor. v. 6, 7, 8; rhagrith, Luc xii. 
1, 2; a chymundeb cymysgedip, 1 Cor. v.6. Yr 
oedd bara lefeinllyd yn waharddedig gyda'r pasg, 
Exod. xii. l, 15; a lefain yn y mincha, neu y 
bwyd offrwm, Lef.ii. 11; vi. l7; er ei fod yn 
cael ei ganiatau yn yr aberth diolch, Lef. vii. 13. 
Dichon fod y gwaharddiad ofaralefeinllyd gyda'r 
pasg, ac o lefain yn y bwyd offrwm yn arwyddo 
nid yn unig burdeb Crist fel aberth dros bechod, 
ond hefyd yr angenrheidrwydd o burdeb mewn 
athrawiaeth, ymarferiad, a dysgyblaeth, yn 
nghyd a diragrithrwydd yn ein cyflawniadau 
crefyddol, 1 Cor. v. 6, 7, 8; a dichon fod gor- 
chymyn i'w arfer yn yr aberth diolch, yn dangos 
yr angenrheidrwydd o dristwch duwiol am bech- 
od, hyd yn nod wrth ddiolch ìi Dduw am ei ffafr 
a'i ewyllys da tuag atom ; neu fel y myn eraill, 
fod ein gwasanaeth cywir anmherfíaith ni yn gy- 


BAR 


86 


BAR . 


meradwy ger bron Duw yn haeddiant Crist, er | 


nad oedd un aberth iawnol yn dderbyniol dros- 
om ond un difai a pherffaith hollol. 

BARA GOSOD, neu fara dangos, ydoedd y 
deuddeg teisen a osodid yn ddwy res ger bron yr 
Arglwydd ar y bwrdd pur yn y cysegr, ac a 
newidid unwaith bob wythnos, sef ar y dydd 
Sabbath, ac o'r rhai nid oedd yn gyfreithloni 
neb fwyta ond yr offeiriaid yn unig, oddieithr 
ar achos o angen mawr, Lef. xxiv. 5—9; 1 Sam. 
xxi. 3, 4; Math. xii. 4.. Dichon fod hwn yn 
arwyddo cyflwyniad gwastadol llwythau Israel 
i'r Arglwydd fel eî ran neillduol ei hun; neu yn 
hytrach eiriolaeth wastadol Crist dros ei bobl ger 
bron y Tad, yn nghyd a'i fod yn wledd wastadol 
i'w holl eiâdo, ac yn para yn newydd a blasus 
bob amser. _ Yr oedd arogldarth yn cael ei losgi 
ar y bwrdd pan fyddai'r teisenau yn cael eu gos- 
od arno, Lef. xxiv. 9. 

BARALOTIAID, hereticiaid yn Bologna, yn 
yr Eidal, y rhai, fel y dywedir, oedd a phob peth 
ganddynt yn gyffredin, hyd yn nod eu gwragedd 
a'u plant. 

BARBES, (Aenuriaid,) enw a roddai yr hen 
Waldensiaid ar eu gweinidogion, y rhai oeddynt 
hefyd yn ysgolfeistri ac athrawon teuluaidd 
iddynt. 

BARCLEY — Robert. Barcley, amddiffynwr 
enwog y Crynwyr, a anwyd yn nhref Gordon, 
swydd Moray, yn yr Alban, o deulu tra chyfrif- 
ol, yn y flwyddyn 1648. Cafodd ei ddwyn i fyny 
yn Paris, dan arolygiad ei ewythr, yr hwn yd-. 
oedd yn benog y coleg Albanaidd yn y ddinas 
hono. Yn cael ei effeithio gan addysg ac esiampl 
ei ewythr trôdd yn Babydd, yr hyn a_ achlysur- 
odd i'w dad, y milwriad Barcley, i'w alw adref, 
pan yr unodd â'r Crynwyr, fel yr oedd ei dad 
hefyd wedi gwneyd. Yr oedd yn wr dysgedig, 
ac o alluoedd naturiol cryfion. Ysgrifenodd 
lawer, ond ei brif orchwyl, yr hwn a gyfieithwyd 
o'r Lladini amrywiol ieithoedd, oedd ei Ddiffyn- 
iad o'r Wir Dduwinyddiaeth Gristionogol fel y 
mae yn cael ei phregethu a'i phroffesu gan y bobl 
a gamenwir yn Grynwyr. Teithiodd lawer yn 
nghymdeithas William Pen, yn Lloegr, Holland, 
a'r Ellmyn, i'r dyben o ledaenu eu hegwyddor- 
ion. Wedi dyoddef erlidigaeth a charchar, bu 
farw yn mynwes teulu lluosog, yn y flwyddyn 
1690, yn ddwy flwydd a deugain oed. 

BARDESANIAID, canlynwyr Bardesan, o 
Edessa, yn Mesopotamia, yn yr ail ganrif; yr 
hwn ydoedd yn enwog mewn dysgeidiaeth, ar- 
eithyddiaeth, arhesymiad cywrain. Efe a wrth- 
wynebodd gyfeiliornadau gwrthun y Marcion- 
iaid; ond trwy gymysgu egwyddorion athron- 
yddiaeth ddwyreiniol â gwirioneddau syml Crist- 
ionogaeth, syrthiodd i gyfeiliornadau mawrion. 
Credai mewn Bod Gorucbaf, pur, a haelionus; 
ac ansoddai (personify) yr egwyddor ddrwg dan 
yr enw '“ tywysog y tywyllwch,” i'r hwn y pri- 
odolai bob drwg naturiol a moesol. Tybiaii 
ddynion gael eu ffurfio ar y cyntafâ chyrff awyr- 
awl, eithr trwy eu cwymp iddynt ddyfod yn holl- 
ol ddefnyddiol a llygredig: o ba le y mae'r ym- 
drech wastadol rhwng y cnawd a'r ysbryd, tymer 
a rheswm, yn cyfodi yn y natur ddynol. A 
choríf hollol awyraidd y tybiai efe i Iesu Grist 

ddyfod i lawr o'r nefoedd, i'r dyben i ddysgu 


“ ein drychfeddyliau. 


dynion y ffordd i ddychwelyd yno; sef trwy 
ddirwest a myfyrdod; a phan y deuant yno cant 
eu gwisgo drachefn â chyrff hollol awyraidd. 
Dywedir iddo eilwaith ymwrthod a'r rhan fwyaf 
dychymygol o'i drefniant, a dyfod yn nes o lawer 
at symlrwydd yr ysgrythyr; eithr i lawer o'i 
ganlynwyr barhau i gofleidio ei dybiau dyeithr, 
Cyhuddir hwy o wadu adgyfodiad y meirw, 

BARLAAMIAID, canlynwyr un Barlaam, 
mynach Neapolaidd yn yr unfed ganrif ar bym- 
theg. Cafodd ei farnu yn heretic am haeru mai 
nid dylifiad o'r hanfod ddwyfol oedd y goleuni 
hwnw â'r hwn yr amgylchwyd Crist ar y my- 
nydd. Ei brif gyfeiliornad, os oedd yn gyfeil- 
iornad, ydoedd gwrthwynebu cyfrinolwyr a 
choelgrefyddwyr yr oes, ac egluro yr ysgrythyr 
wrth synwyr cyffredin. 

BARN, tyb, neu benderfyniad y meddwl yn 
nghylch rhywbeth dan ei sylw; neu allu yr en- 
aid i gymharu drychfeddyliau a'u gilydd, ac i 
benderfynu beth sydd dda neu ddrwg, cam neu 
gymwys, cywir neu anghywir, ac felly i gymer- 
adwyo neu anghymeradwyo yr hyn a fyddo dan 
ei ystyriaeth. 

Rhydd y Dr. Watts y cyfarwyddiadau can- 
lynol, i'n cynorthwyo i farnu yn gywir. Jl. Dy- 
lem adolygu ein tybiau blaenorol, ac edrych beth 
yw eu sylfaen, a pha un a ydynt yn gorphwys 
ar brawf cywir neu beidio;. gan ymwrthod a'r 
holl dybiau hyny a ffurfiwyd genym heb ym- 
chwil addas. 2. Dylai ein drychfeddyliau yn 
nghylch y pethau yr ydym i'w barnu fod yn 
eglur, pendant, cyflawn, cynhwysfawr, helaeth, 
a threfnus. 9. Wedicyrhaeddyd drychfeddyliau 
mor eglur ag oedd yn alluadwy i ni ar destun 
a'r adroddol (subject and predicafe) unrhyw os- 
odiad dan ein sylw, dylem gymharu y drychfe- 
ddyliau hyny a'u gilydd yn y modd mwyaf 
manol, gan ystyried pa can belled y maent yn 
cyduno ac yn gwahaniaethu. 4. Dylem ymofyn 
am y gwirionedd gyda'r diwydrwydd a'r gonest- 
rwydd mwyaf; gan fod yn barod o'r galon î 
dderbyn prawf dros neu yn erbyn cydgordiad 
5. Dylem atal ein pender- 
fyniad hyd nes cael y cyfryw brawf. 6. Dylem 
farnu pob gosodiad wrth foddion addas er cyr- 
haeddyd y prawf; sef naill ai teimlad, ymwy- 
bodaeth, hysbysiad, rheswm, neu dystiolaeth. 
7. Peth buddiol ydyw fod genym ryw egwyddor- 
ion cyffredinol, eglur, a diddadl wedi eu sefydlu 
yn y meddwl, fel y byddont bob amser yn barod 
wrth law, i'n cynorthwyo i farnu yn nghylch 
amrywiaeth o bethau a ddeuant yn fynych dan 
ein sylw. 8. Rhaid i raddau ein cydsyniad â 
phob gosodiad gyfartalu yn hollol â graddau y 
prawf. 9. Dylem gadw ein meddwl bob amser 
yn agored i argyhoeddiad, a pheidio byth a go- 
sod terfyn i'n cynydd a'n gwelliant mewn gwy- 
bodaeth. 

BARNABIAID, ysgolheigion rheolaidd St. 
Poul, urdd farchogawl (a religious order) a_syl- 
faenwyd yn yr unfed ganrif ar bymtheg, gan dri 
boneddig o Milan, y rhai a gynghorwyd gan 
bregethwr enwog i ddarllen epistolau Paul yn 
ofalus. Efe gan hyny oedd eu patrwn cynyg- 
iedig; a'u gwrthrych blaenaf oedd myned o 
fan i fan i geisio dychwelyd pechaduriaid, gan 
ymddibynu ar y ffyddloniaid am gynhaliaeth. Yn 


BAR 


87 


BAR 


1545, modd bynag, cafodd eglwys St. Barnabas, 
yn Milan, ei rhoddi i'r frawdoliaeth, ac oddiyma 
y cawsant eu galw yn Farnabiaid; ond cawsant 
ddigon yn fuan ar fywyd apostolaidd, a dechreu- 
asant gasglu trysorau a meddianau. M/osheim, 
vol. IV. p. 202. 

BARN DUW, (Judicium Dei,) enw a gy- 
mhwysid gynt at bob prawf anarferol o bechodau 
dirgelaidd ; megys trwy arfau ac ymdrech ber- 
sonol; trwy dân a sychau eirias-boeth; trwy 
drochi y fraich mewn dwfr berwedig, neu yr holl 
gorff mewn dwfr oer, mewn gobaith y byddai i 
Dduw wneyd gwyrthiau yn hytrach na gadael i 
wirionedd a diniweidrwydd ddyoddef. Cafodd yr 
arferiadau hyn eu cadw i fyny yn hir, hyd yn nod 
yn mysg Cristionogion, ac y maent mewn ymar- 
feriad eto mewn rhai gwledydd. Profion o'r fath 
hyn a gynhelir yn gyffredin mewn eglwysi, yn 
ngwydd yr esgob, yr offeiriaid, a'r barnwyr 
gwladol, wedi ymprydio dri diwrnod, gwneuthur 
cyffes, cymeryd y cymun, llwon, a chyflawni 
amrywiol o seremoniau, y rhai a ddarlunir yn 
helaeth gan Delange, Buc. 

BARN EHUD, penderfyniad byrbwyll, disail, 
ac angharedig, yn nghylch egwyddorion a chy- 
meriadau dynion, yn cyfodi oddiar falchder, 
rhagfarn, llid, neu genfigen. Hon y mae Crist 
yn ei gwahardd pan yn dywedyd, “Na fernwch, 
fel na'ch barner,” Math. vii. 1; h. y., Na fern- 
wch gyflyrau a chymeriadau eich gilydd yn 
ddrwg, heb brofion eglur a diymwad, yn ngwy- 
neb gair Duw, o hyny. Y mae dynion yn euog 
o hyn pan yn barnu cyflyrau eraill, 1. Wrth eu 
tymherau anifeilaidd, ysgogiad, neu agweddiad 
eu cyrff, Ioan vii. 24. 2. Wrth eu galwedig- 
aethau bydol, Math. xi. 10; xxi. 91. 3. Wrth 
eu ty, tylwyth, neu hiliogaeth, Ioan viii. 48. 4. 
Wrth ddygwyddiadau rhagluniaethol, Luc xiii. 
1—5,; Act. xxviii. £—6. 5. Wrth eu tybiau a'u 
hymarferiadau crefyddol, Rhuf. xiv. 10—13. 6 
Wrth ryw ffaeleddau a gwendidau ag y maent 
yn agored iddynt; neu ryw lithriadau damwein- 
iol ag y buont yn euog o honynt, o herwydd pa 
rai y maent yn ymddangos yn alarus a gwir 
ofidus, Iago iii. 1, 2. Ymddengys y mawr ddrwg 
o hyn, os ystyrir 1. Ei fod yn drosedd o orchy- 
myn eglur a phendant Crist, Math. vii. I. 2. 
Fod y rhai sydd yn ei gyflawni yn euog ogynyg 
trawsfeddianu uchelfraint berthynol i Dduw yn 
unig, ac yn gwneuthur eu tybi»u eu hunain yn 
faen prawf o gymeriadau eu cydgreaduriaid, ac 
nid gair Duw, Rhuf. xiv. 4—13; Dat.ii. 23. 3. 
Ei fod yn ddynodiad eglur o falchder, rhyfyg, 
llid, cenfigen, neu anwybodaeth mawr yn y rhai 
sydd yn euog o hono; ac hefyd yn ddangosiad 
eglur o'u hymddifadrwydd o gariad, yr hwn yw 
prif rinwedd Cristionogrwydd, Rhuf. xiv. 4.; 
l Cor. xiii. 4—8. 4. Ei fod yn gwneuthur y 
sawl a ymhyfrydant ynddo yn gymeriadau am- 
heus yn ngolwg eraill, ac yn rhoddi sail gadarn 
iddynt farnu yn galed am danynt, Math. vii, 2; 
Rhuf. ii. 1. 5. Ei fod yn eu gwneuthur yn agor- 
ed nid yn unig i gael eu angharu a'u heuogfarnu 
gan eu cydgreaduriaid, ond hefyd i gael barn 
ddidrugaredd gan Dduw, Iago ii. 13; Math. 


vii. 2. 
BARN GYHOEDD, neu gyhedd, sef y farn 
ddiweddaf—y ddedfryd a gyhoeddir ar ein 


gweithredoedd y dydd diweddaf. Yn mherthyn- 
as i hon gellir sylwi, 

I. Mai gwirionedd datguddiedig ydyw, nad oedd 
modd î neb eì wybod mewn un ffordd arall, ond 
trwy gyfrwng amlygiad oddiwrth Dduw. Y mae 
goleuni natur yn dangos fod dyn wedi ei gyfan- 
soddi yn greadur cyfrifol—fod gwahaniaeth han- 
fodol rhwng da a drwg—mai Duw yw pen- 
arglwydd y bydysawd—ei fod yn anfeidrol 
ddoeth, santaidd, da, a chyfiawn—y bydd iddo 
fel y cyfryw obrwyo'r da_a chosbi'r drwg, neu 
roddi i bob un fel y byddo ei waith ef; nad yw 
yn gwneuthur hyny yn y byd hwn i'r graddau 
ag y gellir yn rhesymol ddysgwyl iddo ei wneu- 
thur; gan fod rhinwedd yn fynych yn dianc 
yma heb ei obrwyo, a phechod yn aml yn diane 
heb ei gosbi, ïe, yn Ìlwyddo—mai cyflwr neu 
sefyllfa o brawf yw sefyllfa bresenol dynolryw — 
fod gan hyny fyd i ddyfod, neu gyflwr dawed- 
adwy—ac y bydd i Dduw yn hwnw ymddwyn 
tuag bawb yn ol y peth ydynt; neu obrwyo'r 
daa chosbi'r drwg, Jonah i. 5; Act. xiv. 17; 
Rhuf. i. 32; iii. 14, 15; 2 Thes,i. 6, 7; ond 
nid yw yn cynwys yr awgrym lleiaf â Dduw 
osod diwrnod yn yr hwn y barna efe y byd mewn 
cyfiawnder, irwy y gwr a ordeiniodd efe, yr 
hwn yw'r pwnc mewn ymofyniad genym. Nid 
oes hanes i neb o'r doethion pacanaidd grybwyll 
gair am hyn, er i amryw o honynt ysgrifenu yn 
helaeth ar y pethau eraill. I'r Bibl yn unig yr 
ydym yn ddyledwyr am y wybodaeth o'r 
gwirionedd hwn. Gwirionedd datguddiedig yn 
unig ydyw; ac nid yw y rhesymau dros gyflwr 
o gosb a gwobr mewn byd i ddyfod. yn gwneuth- 
ur dim er ei brofi a'i gadarnhau. 

II. Fod Duw wedi amlygu yn eì air gynifer o 
bethau yn mherthynas iddo, ag oedd yn angen- 
rheidiol ac yn fuddiol î ni eu gwybod. Yn mhlith 
pethau eraill, amlygodd 1, Ei fod yn sicr o fod, 
Act. xvii. 3l.—2. Mai yr Arslwydd Iesu Grist 
fydd y barnwr; ac y bydd iddo ymddangos yn 
gyhoeddus ar gymylau'r nef, gyda gallu a go- 
goniant mawr, Ioan v. 22, 27; Act. x. 42; xvii, 
91;i.ll; Math. xvi. 27; Lucix. 26; 1 Thes. 
iv. 16, 17; 2 Thes. i. /, 8.—8. Mai dynion a 
chythreuliaid fydd y rhai a gant eu bamu, 
Math. xxv. 3l, 32; 2 Cor. v. 10; Dat. i. 7; 
Judas 6.—4. Mai am eu meddyliau, Math. v. 
21,22,27; 28; Rhuf.iì. 16; -l Oor. iv. 5; eu 
geiriau, Math. xii. 36, 37; a'u gweithredoedd, 
Preg. xii. 14, y cant eu barnu.—5. Mai yn y 
dydd diweddaf y cymer y farn le, Ioan xii. 48.— 
6. Y bydd yn gyffredinol, 2 Cor. v. 10; yn gy- 
hoeddus, Math. xxv. 92; yn fanwl, Preg. xii. 
14; yn gyfiawn, Rhuf. ii. 5—16; [ac yn ddi- 
newid a phenderfynol, Heb, vi. 2; Dat. xxii. 11. 

Pa un a gyhoeddir pechodau pobl Dduw yn 
y dydd mawr ai ni wneir, sydd fel y dywed y 
Dr. Ridgley, yn un o'r dirgeledigaethau y rhai 
ydynt eiddo'r Arglwydd; ac nid oes genym ond 
ychydig mwy na dychymyg i'w ddywedyd ar y 
mater. Tybia rhai y bydd i bechodau'r duwiol- 
ion, er eu bod wedi eu maddeu, gael eu dat- 
guddio, fel y byddo i ogoniant gras ymddisgleirio 
yn fwy yn y maddeuant o honynt, a'u rhwym- 
edigaethau hwythau i Dduw gael eu chwanegu, 
Tybiant hefyd, fod uniondeb ymdriniaethau y 
dydd yn galw am hyny, gan fod yn wybodus i'v 


BAR 


88 


BAR 


holl fyd eu bod hwy yn dueddol i bechu fel 
eraill; a chyn eu dychweliad eu bod yn gymaint 
pechaduriaid a neb; ac wedi hyny fod amryw 
amgylchiadau mwyhaol perthynol i'w pechodau 
hwy; am hyny paham na wneir hwy yn gy- 
hoeddus, fel anrhydedd dyledus i gyfiawnder a 
santeiddrwydd Duw, natur yr hwn sydd groes i 
bob pechod. A thybiant fod hyn yn angen- 
rheidiol yn mhellach, er amlygu anmhleidgar- 
wch cyfiawnder Duw. Drachefn, gan i Dduw, 
trwy goffau pechodau ei bobl yn ei air barhau 
coffadwriaeth o honynt; ac os ydoedd yn anrhy- 
dedd iddynt eu bod wedi edifarhau am y pech- 
odau a goffeir yno, yn gystal a'u bod wedi eu 
maddeu, paham nad ellir meddwl y cant eu cy- 
hoeddi yn y dydd mawr? Heblaw hyny, y mae 
hyn yn ymddangos yn gyson â'r ymadrodd, 
“Duw a ddwg bob gweithred i farn, a phob 
peth dirgel, pa un bynag a fyddont ai da ai 
drwg.” 

Ond tybir gan eraill fod eu hymwybodaeth 
hwy eu hunain o honynt yn ddigonol i ateb y 
dybenion hyn heb fod amlygiad cyhoeddus yn 
cael ei roddi o honynt yn ngwydd yr holl fyd. 
Heblaw hyny, y mae'r ymadroddion ysgrythyrol 
trwy ba rai y gosodir maddeuant pechod allan, 
yn milwrio yn erbyn y cyhoeddiad o honynt. 
Dywedir eu dileu, Esa. xl. 2; eu cuddio, Psal. 
xxxii. 1; eu darostwng, a'u taflu 4 ddyfnderoedd 
y mor, Mic. vii. 19; ac na. chofir dîm o honynt 
mwyach, Jer. xxxi. 94. Heblaw hyny, nid yw 
bod Crist yn farnwr yn ei ymddifadu o'r cymer- 
iad o Eiriolwr, gwaith yr hwn yw cuddio pech- 
odau y rhai y byddo yn dadleu drostynt, yn 
hytrach na'u hamlygu; a gellir ychwanegu at 
hyn, mai nid y ddeddf, yr hon sydd yn gorchy- 
myn pob dyledswydd, ac yn gwahardd pob 
pechod, fydd y rheol wrth baun y cant hwy 
eu barnu, ond yr efengyl, yr hon sydd yn 
maddeu ac yn cuddio pob pechod. Dadleuir yn 
mhellach, y byddai cyhoeddi eu holl bechodau 
yn ngwydd yr holl fyd yn tueddu i'w llenwi â 


chywilydd, yr hyn sydd yn ymddangos yn 


anghyson â chyflwr o ddedwyddwch perffaith. 
Yn olaf, y prif reswm yn erbyn cyhoeddiad o 
bechodau'r saint yn nydd y farn yw, dystaw- 
rwydd Crist yn mherthynas iddynt, yn ei ddar- 
luniad o ddull y farn olaf, Math. xxv. 

Yn mherthynas i'r Je y cynelir y farn, tybia 
rhai mai yr awyr fydd hwnw, oblegyd y dywedir 
y daw Crist yn y cymylau, ac y cipir ei bobl i'w 
gyfarfod ef yn yr awyr, 1 Thes.iv. 16, 17. Ond 
eraill a dybiant mai ar y ddaear, y ddaear new- 
ydd, ar yr hon y disgynant gyda Christ o'r awyr, 
y bydd hyny. Modd bynag, nid yw y lle o fawr 
bwys; ond y mae o bwys annhraethol i ni fyw 
fel rhai sydd yn sicr y cawn ein barnu, gan gadw 
ein golwg at hyny yn yr hyn oll a wnelom ac a 
ddywedom, ac ymofyn yn brydlon am barod- 
rwydd i ymddangos ger bron brawdle Crist. 
Edrych Barnwr, Cyfrifoldeb dyn, Cyfiawnder 
Duw. 

BARNEDIGAETHAU DUW, yw cosbedig- 
aethau a weinyddir ganddo am bechodau neill- 
duol. Yn yr ysgrythyrau yr ydym yn cael 
esiamplau arswydus o gyfiawnder Duw yn dial 
ar genhedloedd, teuluoedd, a phersonau neillduol, 
am eu hanwireddau, Gen. vii. 19, 23; Ex, xv,; 


Barn.i. 6,7; Act. xii. 23; Est. v.14; vii. 10; 2 
Bren. xi; Lef. x. 1.2; Act. v. 1—10; Esa. xxx. 
1—5; 1 Sam. xv.9; 1 Bren. xiii. 25, 94. Y 
mae yn gweddu i ni pa fodd bynag fod yn dra 
gofalus pa fodd yr esponiom oruchwyliaethau 
llymion rhagluniaeth. Y mae'r Dr. Jortin yn 
sylwi yn gywir fod llawer ofyrbwylldra a rhyfyg 
yn gyffredin wrth gyhoeddi trallodion pechadur- 
iaid yn farnedigaethau neillduol Duw arnynt; 
eto pe byddai i gasgliad gael ei wneuthur, medd 
efe, allan o hanesion hen a diweddar, o'r holl 
orthrymwyr creulon y rhai a ymhyfrydent yn 
mhoeni eu cydgreaduriaid, y rhai ni buont farw 
marwolaeth gyffredin, ac ni ymwelwyd â hwynt 
âg ymweliad cyffredin dynion eraill, eithr a dial- 
au, y rhai oeddynt ddychrynllyd a dyeithr; byddai 
hyd yn nodi amheuwr gael ei gynhyrfu gan y 
prawf, a chael ei dueddu i feddwl fod llaw neill- 
duol gan Dduw yn y pethau a ddygwyddasant 
iddynt. Gan nad oedd Dr. Jortin yn wr gorwyllt, 
ac yn un a fuasai yn dirwasgu'r pwnc, bydd i ni 
ei ganlyn ef yn benaf yn ei rifiad o rai o'r eng- 
reifftiau mwyaf nodedig. 

Herod Fawr oedd erlidiwr cyntaf Cristionog- 
aeth. Cynygiodd ef ddinystrio Iesu Grist ei hun, 
tra yr ydoedd eto yn faban; ac i'r dyben drygion- 
us hwnw lladdodd yr holl fabanod gwrywaidd 
yn ac o gylch Bethlehem. Beth oedd y canlyn- 
iad? Dywedodd Josephus wrthym —Cafodd 
ddyoddefiadau hir a thrymion, twymyn boethlyd, 
awydd gwancus at ymborth, diffyg anadl, chwydd 
yn ei aelodau, cornwydydd mewnol ac allanol 
ffiaidd, pryfaid, poenau a dir-dyniadau llym- 
dost, fel y ceisiodd ladd ei hun, eithr lluddiwyd 
ef gan ei gyfeillion, Yr Iuddewon a dybient y 
drygau hyn yn farnedigaethau dwyfol arno am 
ei ddrygioni. A'r hyn oedd yn fwy hynod fyth 
yn ei achos ef ydoedd iddo adael areiol deulu 
lluosog o blant ac wyrion, er iddo ladd rhai, ac 
eto bod yr holl deulu wedi diflanu cyn pen can 
mlynedd. 

Cafodd Herod Antipas, yr hwn a dorodd. ben 
Ioan Fedyddiwr, ac a ddirmygodd Grist pan ei 
dygwyd o'i flaen, ei orchfygu gan Aretas, brenin 
Arabaidd, ac wedi hyny cymerwyd ei diriogaeth- 
au oddiarno, a chafodd ei anfon i alltudiaeth yn 
nghyd a'i wraig ddrygionus Herodias, gan yr 
ymerawdwr Caius. 

Lladdodd Herod Agrippa Iago brawd Ioan, a 
rhoddodd Pedr yn ngharchar. Tarawyd ef yn 
fuan wedi hyn gan angel yr Arglwydd, ac â 
phryfaid yn ei ysu, efe a drengodd. 

Judas Iscariot, yr hwn a fradychodd ein 
Harglwydd, a fu farw trwy ei ddwylaw ei hun, 
y farwolaeth fwyaf waradwyddus o'r holl farw- 
olaethau. 

Cafodd Pontius Pilat, yr hwn a gondemniodd 
ein Harglwydd bendigedig, ei ddiswyddo yn fuan 
wedi hyny, a'i alltudio o'r wlad, a bu farw trwy 
ei ddwylaw ei hun; dialedd dwyfol yn ei oddi- 
weddyd yn ebrwydd wedi iddo gyflawni y weith- 
red dra phechadurus o euog-farnu y gwirion a'r 
diniwaid, a hyny yn wybodus. 

Diswyddwyd Caiaphas yr archoffeiriad, yn 
mhen tair blynedd wedi marwolaeth Crist. Fel 
hyn cafodd y dyn drygionus hwn, yr hwn a 
gondemniodd Grist rhag ofn digio'r Rhufein- 
iaid, ei ddiswyddo yn ddirmygedig gan y llyw- 


BAR 89 


BAR 


odraethwr Rhufeinaidd ag y ceisiodd ei foddloni. 

Erlidiodd Ananias yr archoffeiriad Paul, ac 
yn ddiystyrllyd a orchymodd i'r rhai oeddynt 
gerllaw i'w daro ar ei enau. Ar hyn y dywedodd 
Paul wrtho, Duw a'th dery di, bared wedi eì wyn- 
galchu. Paun a ddywedodd hyn yn broffwyd- 
oliaethol neu beidio, sydd yn anhawdd ei bender- 
fynu; ond sicr yw iddo ryw bryd wedi hyny 
(Ry ei ladd, yn nghyd â'i frawd, gan ei fab ei 

un. 

Ananus yr archoffeiriad a laddodd Iago'r lleiaf; 
am yr hyn, yn nghyd a chreulonderau eraill, y 
_ cafodd ei ddiswyddo gan y brenin Agrippa'r 
ieuengaf, a thebyg iddo drengu yn ninystr olaf 
Jerusalem. 

Nero, yn y flwyddyn 64, a drodd ei greulonder 
yn erbyn y Cristionogion, ac a roddodd Pedr, 
Paul, a llawer eraill, i farwolaeth. Pedair 
blynedd wedi hyny, pan mewn cyfyngder mawr, 
cynhygiodd ladd ei hun; ond o herwydd ei fod 
mor llwfr ac anwraidd ag oedd yn ddrygionus 
a chreulon, nid oedd yn meddu'r gwroldeb i 
wneuthur y dirmyg hwnw o gyfiawnder â'r byd, 
a gorfu arno grefu am gynorthwy at y gwaith. 

Domitian hefyd a erlidiodd y Cristionogion. 
Dywedir iddo daflu Ioan i bair o olew berwedig, 
ac ar ol hyny ei alltudio i ynys Patmos. Yn y 
flwyddyn ganlynol llofruddiwyd yr anghenfil 
drygionus hwn gan ei bobl ei hun. 

Erlidiodd, gwrthododd, a chroeshoeliodd, y 
genedl Iuddewig Arglwydd y gogoniant. Yn 
mhen ychydig flynyddoedd wedi hyny cafodd y 
genedl hono ei dinystrio, a gwnaeth Duw ei 
phlâau yn rhyfedd. 

Oddiamgylch amser marwolaeth Crist yr oedd 
Haccus yn llywydd ar yr Aifft, ac yn erlidiwr 
creulon ar yr Iuddewon. Digofaint Duw pa fodd 
bynag a'i goddiweddodd yn fuan, ac efe a fu farw 
trwy ddwylaw ffyrnig. 

Oddeutu y flwyddyn 73, yr oedd Catullus yn 
llywydd Lydia. Yr oedd yntau hefyd yn erlidiwr 
creulon ar yr Iuddewon, a bu farw yn druenus. 
Canys er na chafodd ond yn unig ei ddiswyddo 
gan y Rhufeiniaid, eto syrthiodd i afiechyd cym- 
hlethedig ac anfeddyginiaethol, a dyoddefodd 
boenau arswydus mewn corffa meddwl, Yr oedd 
yn ofnus arswydus, ac yn llefain allan yn 
feunyddiol ei fod yn cael ei erlid gan ysbrydion 
y rhai a lofruddiodd; ac heb allu llywodraethu 
hunan, neidiodd o'i wely fel pe buasai yn cael ei 
boenydio â than, ac yn cael ei ddirdynu ar yr 
arteithglwyd. Cynyddodd ei ddolur nes bod ei 
goluddion yn pydru, ac yn dyfod allan o'i gorff: 
ac yn y modd yma y trengodd yn engraifft mor 
nodedig o gyfiawnder dwyfol yn talu i'r drygionus 
yn oleiweithredoedd, ag un ac y gwydd ysjam dano. 

Caius, yr ymerawdwr Rhufeinaidd, ydoedd yn 
erlidiwr mawr ar Iuddewon a Christionogion, ac 
yn gablwr Duw'rnefoedd. Yn fuan ar ol ei greu- 
londerau, cafodd ei lofruddioganuno'ibobleihun. 

Seferus, ymerawdwr Rhufain, ydoedd erlidiwr 
gerwin a chreulon ar ganlynwyr Crist. Efe 
hefyd, a'i deulu a fuont feirw yn druenus, yn 
nghylch dau cant wedi Crist. 

Yn nghylch yr un pryd, Saturnus, llywydd 
Affrica, a erlidiodd y Cristionogion, ac a roddodd 
amryw o honynt i farwolaeth. Yn fuan wedi 
hyny aeth yn ddall, 


Dyg Heliogabulus dduw newydd i Rufain, ac 
ewyllysiai rwymo ei holl ddeiliaid i'w addoli. Yr 
oedd hyn yn sicr o derfynu mewn erlidigaeth ar 
y Cristionogion. Ond yn fuan wedi hyn lladd- 
wyd yr anghenfil ffiaidd hwn gan ei filwyr ei hun, 
oddeutu'r flwyddyn 220. 

Yr oedd Claudius 'Herminianus yn erlidiwr 
creulon ar y Cristionogion yn yr ail ganrif; a 
chafodd ei ysu yn fyw gan bryfaid. 

Erlidiodd Decius yr eglwys oddiamgylch y 
flwyddyn 250; ac yn fuan cafodd ei ladd mewn 
brwydr. 

Canlynodd Gallus, a pharhaodd yr erledigaeth. 
Lladdwyd yntau y flwyddyn ganlynol. 

Yr oedd llawer o bethau da yn perthyn i'r 
ymerawdwr Valerian, ond eto yr oedd yn elyn 
anghymodlon i'r Arglwydd Iesu Grist a'i efengyl. 
Yn mhen amser wedi ei ddyfodiad i'r orsedd 
cymerwyd ef yn garcharor gan Sapor, brenin 
Persia, a chafodd eidrin fel caethwas neu gi; canys 
brenin Persia o bryd i bryd a orfodai yr ymer- 
awdwr annedwydd hwn i ymgrymu, fel y gallai 
osod ei droed ar ei gefn, i'r dyben i esgyn ei 
gerbyd neu ei farch. Bu farw mewn caethiwed. 

/4Fmelian, llywydd yr Aifft, ydoedd erlidiwr 
creulon eglwys Crist, oddiamgylch 263. Yn fuan 
wedi hyny, llindagwyd ef trwy orchymyn yr 
ymerawdwr. 

Yr Ymerawdwr Amelian a laddwyd yn y flwydd- 
yn 274, pan yr oedd ar ddechrau erlidigaeth yn 
erbyn canlynwyr Crist. 

Maximinus ydoedd erlidiwr yr eglwys. Teyrn- 
asodd dair blynedd, a chafodd ei lofruddio. 

Yn nghylch y flwyddyn 300 y bu'r ymdrech 
fwyaf am y llywodraeth, rhwng Crist a'r ymer- 
awdwyr Rhufeinig, ag oedd yn alluadwy i fod. 
Yr oedd yr adynod ardderchog hyn yn penderfynu 
dileu yr hil a'r enw Cristionogol o dan y nefoedd. 
Yr oedd yr erlidigaeth yn llawer mwy gerwin 
ac angenfilaidd nag yr oedd wedi bod erioed. Yr 
oedd yn bryd gan hyny i'r Arglwydd Iesu Grist, 
pen mawr yr eglwys, gyfodi a dadleu ei achos 
ei hun; ac felly yn wir y gwnaeth. Yr esiamplau 
a nodwyd ydynt arswydus; y rhai dilynol nid 
ydynt yn llai rhyfeddol, ac y maent yn gorphwys 
ar seiliau diymwad. 

Dioclesian a erlidiodd yr eglwys yn 303. Ni 
lwyddodd dim iddo wedi hyny. Cyfarfu â gofid- 
iau mawrion; ei synhwyrau a anmharasant; ac 
ymadawodd a'r ymerodraeth. 

Seferus, ymerawdwr erlidgar arall, a orchfyg- 
wyd ac a laddwyd yn y flwyddyn 307. 

Yn nghylch yr un pryd, Urbanes, llywydd 
Palestina, yr hwn a'i henwogodd ei hun trwy 
boeni a dinystrio dysgyblion Iesu, a dderbyniodd 
ei wobr briodol; canys yn mron yn union wedi 
i'r creulonderau gael eu cyflawni, goddiweddwyd 
ef gan ddialedd dwyfol. Cafodd yn annysgwyl- 
iadwy ei ddirmygu a'i ymddifadu o'i holl an- 
rhydedd: yn wan a digalon, ac yn ymbil mewn 
modd gwael am drugaredd, cafodd ei osod i farw- 
olaeth gan yr un llaw ag a'i cododdi fyny. 

Firmilianus, llywydd erlidgar arall a gyfarfu 
a'r un driniaeth. 

Maximianus Herculius, un arall o'r ymerawd- 
wyr erlidigaethus, a orfu ymgrogi yn y flwyddyn 
310. 

Maximianus Galerius, y creulonaf o'r holl 


BAR 


90 BAR 


———————— ———————————— — —  — _—-_-_——-——————_————_——___—__—___—_——_— —— — 


ormeswyr yn ei amser, a gymerwyd gan 
ddolur poenus ac arswydus, cafodd ei boeni 
gan gornwydydd a phryfaid i'r fath raddau fel 
nad allai y rhai a orchymynwyd i'w ymgeleddu 
oddef yr arogl. Yr oedd pryfaid yn dyfod mewn 
modd dychrynadwy oddiwrth ei gorff, ac amryw 
o'i feddygon a roddwyd'i farwolaeth am nad 
allent oddef yr arogl; ac eraill oblegid nad allent 
ei feddyginiaethu. Dygwyddodd hyn yn,y 
flwyddyn o oed ein Harglwydd 311. 

Maxentius, un arall o'r anghenfilod annynol a 
orchfygwyd mewn brwydr gan Cystenyn; ac 
wrth ffoi syrthiodd i'r Tyber, a boddodd, yn y 
flwyddyn 312. 

'Tynodd Maximinus lygaid amryw filoedd o 
Gristionogion. Yn fuan wedi cyflawniad ei greu- 
londerau, cyfododd dolur yn mhlith ei bobl ef ei 
hun ag oedd yn effeithio ar eu golygon yn fawr, 
a llawer o honynt a gollasant eu golwg. Bu efe 
ei hun farw yn druenus, mewn arteithiau mawr- 
ion, ei lygaid yn tasgu o'i ben gan rym ei boen, 
yn y flwyddyn 313. Dinystriwyd ei holl deulu 
hefyd; ei wraig a'i blant a roddwydi farwolaeth, 
yn nghyd â'r rhif amlaf o'i gyfeillion a'i ymddi- 
byniaid, y rhai fuont yn offerynau ei greulondeb. 

Swyddog Rhufeinaidd, i'r dyben i ryngu bodd 
y Maximinus yma, a orthrymodd yr eglwys yn 
Damascus yn fawr; cyn pen hir wedi hyny 
dinystriodd ei hun. 

Licinius, yr olaf o'r ymerawdwyr erlidgar hyn 
cyn Cystenyn, a orchfygwyd ac a roddwyd i 
farwolaeth, yn y flwyddyn 323. _ Yr oedd efe yn 
elyn gogyfuwch i grefydd, rhyddid, â dysgeid- 
iaeth. 

Cyril, y diacon, a lofruddiwyd gan ryw bagan- 
iaid yn Heliopolis, am wrthwynebiad i'w delwau. 
Rhwygasant ei ymysgaroedd, a bwytasant ei afu. 
Dialedd dwyfol pa fodd bynag a ddilynodd bawb 
o'r rhai fuont yn euog o'r bai hwn: eu danedd a 
gwympasant o'u penau, eu tafodau a bydrasant, 
a chollasant eu golygon. 

Gwnaethpwyd Valeus yn ymerawdwr yn 364; 


ac er yn Gristion ei hun, dywedir iddo beri i 80 


o henuriaid, y rhai oeddynt yn gwahaniaethu 
oddiwrtho ef mewn tyb, gael eu dodi ar y mor, 
a'u llosgi yn fyw mewn llong. Yn ol hyny, 
mewn brwydr a'r Gothiaid, cafodd ei orchfygu 
a'i glwyfo, a ffodd i fwthyn, lle y cafodd ei losgi 
yn fyw, fel y mae'r rlian amlaf o haneswyr yn 
dywedyd: cydunant oll iddo drengu. 

Y tywysog Paganaidd diweddaf a fu yn elyn 
dychrynllyd i Gristionogaeth oedd Radagaisus, 
un o frenhinoedd y Gothiaid, Goresgynodd 
ymerodraeth Rhufain â byddin o 400,000 o wyr, 
oddeutu'r flwyddyn 405, ac addunedodd aberthu'r 
holl Rufeiniaid i'w dduwiau. Pa fodd bynag, y 
Rhufeiniaid a ymladdasant ag ef, ac a enillasant 
fuddugoliaeth gyflawn arno, a chymerasant ef 
a'i feibion yn garcharorion, y rhaì a roddasant i 
farwolaeth. 

Huneric, y Fandal, er yn Gristion, ydoedd yn 
erlidiwr tra. chreulon ar y rhaì a wahaniaethent 
oddiwrtho ef mewn barn, oddeutu blwyddyn ein 
Harglwydd 484. Nid arbedai y rhai oeddynt 
o'i blaid ei hun, ei gyfeillion na'i berthynasau. 
Ni theyrnasodd pa fodd bynag yn hollol dros 
wyth mlynedd, a bu farw dan bob arwyddion o 
ddialedd dwyfol. 


Julian y gwrthgiliwr a orthrymodd y Cristion- 
ogion yn ddirfawr; a threngodd yn fuan wedi 
hyny yn ei ryfelgyrch fyrbwyll yn erbyn y 
Persiaid. 

Dywedir i amryw o'r rhai a ddefnyddiwyd neu 
aoddefwyd gan Julian i erlid y Cristionogion, 
drengu yn druenus a hynod. Adroddaf yma 
dynged ychydig o'r dyhirod annedwydd hyn, yn. 
ngeiriau Tillemont, yr hwn a gasglodd yn ffydd- 
lon eu hanes allan o waith yr henafiaid. Sylwas- 
om, medd y gwr dysgedig hwn, i Iarll Julian, gyda 
Ffelix, arolygydd y gyllidaeth, ac Elpidus, trysor- 
ydd yr ymerawdwr, (tri gwrthgilwr,) dderbyn gor- 
chymyn i fyned ag atafaelu yn meddianau eglwys 
Antioch, a'u dwyn i'r drysorfa. Gwnaethant hyny 
ar ddydd merthyrdod 'Theodoret, a gwnaethant 
gyfrif o'r hyn a atafaelasant.. Ond nid ymfodd- 
lonodd Iarll J ulian ar gymeryd ymaith lestri sant- 
aidd yr eglwys, a'u halogi a'i ddwylaw aflan; dyg 
y sarhad yr oedd yn ei wneuthur ar Grist i raddau 
uwch, dymchwelodd a thaflodd hwynt i lawr, ac 
eisteddodd arnynt yn y modd mwyaf beius; gan 
ychwanegu at hyn bob gwawd a chabledd a 
allasai ei ddychymygu yn erbyn Crist a'i bobl, y 
rhai, eb efe, oeddynt wedi eu llwyr adael gan 
Dduw. 

Ffelix yr arolygydd hefyd a'i hynododd ei hun 
trwy weithred annuwiol arall; canys yn edrych 
ar y llestri heirdd a gwerthfawr a roddwyd i'r 
eglwys gan yr ymerawdwyr Constantine a Chon- 
stantius, dywedodd, “ Wele, â'r fath lestri y 
gwasanaethir Mab Mair!!” _ Dywedir hefyd 
iddo ef ac Iarll Julian wawdio am fod Duw yn 
gadael i'w deml gael ei halogi, ac heb ddial am 
hyny mewn ffordd wyrthiol. 

Ond ni adawyd i'r gweithrediad annuwiol hyn 
ddianc yn hir yn ddigosb, ac nid cynt yr halog- 
odd Julian y dodrefn santaidd nag y teimlodd 
effaith dialedd Duw. Syrthiodd glefyd poenus 
a dyeithr; a'i ranau tumewnol wedi pydru, efe a 
daflodd allan ei afu a'i dom, nid yn y ffordd 
gyffredin, eithr trwy eì enau truenus, yr hwn a 
lefarodd gymaint o gableddau. Ei ddirgel-fanau, 
a'i holl gnawd o'i amgylch, a bydrasant hefyd, 
ac a bryfedasant; ac i ddangos mai dialedd 
dwyfol ydoedd hyn, gellir sylwi nad allasai holl 
gywreinrwydd y meddygon roddi un esmwyth- 
had iddo. Parhaodd yn y cyflwr hwn dros 
ddeugain niwrnod, heb barablna theimlad, yn 
cael ei ysglyfio gan bryfaid. O'r diwedd daeth ato 
ei hun drachefn. Y cornwydydd pa fodd bynag 
dros ei holl gorff, a'r pryfaid y rhai a'i cnoent 
ef yn barhaus, a'i darostyngasant i'r cyfyngder 
mwyaf. “Taflodd hwynti fyny yn ddibaid dros 
y tri diwrnod olaf o'i fywyd, gyda drewdod ag 
oedd yn anoddefol ìddo ef ei hun. 

Nid oedd y clefyd â'r hwn yr ymwelodd Duw 
â Ffelix cyhyd. Holltodd yn ddisymwth drwy 
ei ganol, a bu farw trwy ddylifiad gwaed, mewn 
ystod un dydd. 

Elpidius, a yspeiliwyd o'i feddianau yn 366, 
ac a gauwyd i fyny mewn carchar, lle wedi iddo 
aros dros beth amser, y bu farw heb barch mac 
anrhydedd, yn cael ei felldithio gan yr holl fyd, 
a'i gyfenwi yn wrthgiliwr. 

At yr engreifftiau hyn gellid ychwanegu llawer- 
oedd yn nes at ein hamser ni, pe byddai lle yn 
caniatau. Pa fodd bynag y mae y rhai hyn yn 


BAR 


91 


BAS 


ddigonol er dangos y fath beth ofnadwy yw 
syrthio yn nwylaw y Duw byw, ac mor ofer a 
pheryglus yw gwrthwynebu ei ddybenion ef, a 
chynyg atal llwyddiant yr efengyl. “Paham y 
terfysga'r cenhedloedd, ac y myfyria'r bobloedd 
beth ofer? Yr hwn sydd yn preswylio yn y nef- 
oedd a chwardd: yr Arglwydd a'u gwatwar 
hwynt. Drylli hwynt a gwialen haiarn; maluri 
hwynt fel llestr pridd... Gan hyny, O frenhin- 
oedd, byddwch synhwyrol; a barnwyr y ddaear, 
cymerwch ddysg. Gwasanaethwch yr Arglwydd 
mewn ofn; ac ymlawenhewch mewn dychryn.” 
Buck's Dictionary. 

BARNWR, swyddog wedi ei awdurdodi i brofi 
a phenderfynu achosion yn ol effaith, pa un bynag 
ai gwladol neu droseddol fyddont; ac hefyd i 
gyfiawnhau a chondemnio'r euog, gan gyhoeddi 
dedfryd y gyfraith uwch ei ben. 

Duw yw y prif farnwr, yn yrhwn y mae'rawdur- 
dod yn gorwedd yn wreiddiol a dechreuol, Gen. 
xviii. 25; Psal.l. 6; Esa. xxxiii. 22; ond yr Arg- 
lwydd Iesu Grist yw'r barnwr swyddol, dirprwy- 
ol, goruchwyliaethol, gweithredol, Ioan v. 22, 26, 
27. Yn wladwriaethol, yn y brenin y mae yr 
awdurdod i farnu yn gorwedd yn wreiddiol; er 
ysgatfydd nad ydyw un amser yn ei harferyd yn 
weithredol; eithr ei fod wedi ei throsglwyddo i'r 
barnwyr, y rhai ydynt ei raglawiaid yn gweith- 
redu yn ei enw athrosto: a gellir dywedyd, Nid 
yw y brenin yn barnu neb; eithr efe a roddodd bob 
barn'r barnwyr. Yn yr un modd, “Nid yw y Tad, 
yn union-gyrchol, yn barnu neb; canys efe a 
roddodd bob barn i'r Mab,” yrhwn yw ei raglaw 
gosodedig, trwy yr hwn y mae yn gweithredu 
yn y cymeriad dan sylw. Nid yw hyn yn cynwys 
fod y Tad wedi rhoddi'r awdurdod i fyny; ond ei 
fod yn ei gweithredu trwy'r Mab. Y mae'r 
awdurdod i wneuthur barn yn cynwys, l. Aw- 
durdod i drefnu pob peth yn ngoruchwyliaeth 
rhagluniaeth, Math. xi. 27; xxviii. 18. 2. Aw- 
durdod i osod cyfreithiau, ordinhadau, a swydd. 
ogion yn ei eglwys, Psal.ii. 6. 3. Awdurdod i 
ddial ar ei elynion ei hun, a gelynion ei bobl, 
trwy ddwyn arnynt y cospedigaethau y maent 
yn eu haeddu; ac i wared ei bobl allan o'u dwy- 
law, Ioan v. 22; Jer. xxii!. 5, 6; l. 34. 4. A'wdur- 
dodi benderfynu cyflwr a sefyllfa pawb yn y 
dydd olaf, Act. x. 42; xvii. 91. Rhoddwyd yr 
awdurdod hon i Grist, l. Am ei fod yn addas 
i'w derbyn. Y mae yn wir Dduw; ac felly yn 
gwybod ac yn gallu pob peth, 1 Ioan v. 20; Col. 
ii. 3; Dat.1i. 23; i. 8.. Y mae yn wir ddyn, ac 
o herwydd hyny, yn addasi eistedd yn farnwr 
ar holl ddynôlryw, gan ei fod yn agos atynt, ac 
y bydd yn weledig iddynt, yr hyn a ychwanega 
yn fawr at ddifrifwch yr amgylchiad yn ei berth- 
ynas â hwynt, Dat. i. 7.. Hyn mae yn debygol 
oedd yn ngolwg Crist wrth ddywedyd, “Ac a 
roddes awdurdod iddo i wneuthur barn hefyd, o 
herwydd ei fod yn Fab Dyn,” Ioan v. 27. 2. Am 
fod y Tad yn ei garu, ac yn ymfoddloni ynddo 
fel un addas i'w derbyn, Math. iii. 17; loan iii. 
33. 3. Am ei fod yn haeddu ei chael, fel gwobr 
am yr hyn a wnaeth ac a ddyoddefodd er cyflawni 
ewyllys ei Dad yn iechydwriaeth dynion, Phil. 
ii. 5—11; Dat. v. 12. 4. Am fod yn angenrheid- 
iol iddo ei chael, er perffeithio y gwaith a rodd- 
wyd iddo i'w wneuthur, Ioan xvii. 2; er ei goroni 


âg anrhydedd a gogoniant megys y Tad, Ioan v. 
29; ac er gwarth, gofid, a darostyngiad i'r diafol 
a'i angelion, y rhai a wysir i ymddangos ger bron 
Duw mewn cnawd, i gael eu barnu, Judas 6. Y 
mae Crist gan hyny yn farnwr addas, awdurdod- 
edig, cyfiawn, goruchel, cyffredinol, a phender- 
fynol. 

BARTHOLOMEUS, mab Tolmai, un o'r deu- 
ddeg apostol, a'r un, fel y tybir, â Nathanael, 
Math. x. 9. Wedi bod oddeutu Jerusalem 18 
mlynedd, dywedir iddo fyned i'r India ddwyrein - 
iol, ac oddiyno i Lycaonia; ac iddo yn. y diwedd 
gael ei flingo yn fyw gan yr Albaniaid, ac wedi 
hyny ei groeshoelio a'i beni lawr. Gwel Dydd 
gwyl Bartholomeus. 

BARTOLOMITIAID, urdd farchogawl, a 
sefydlwyd yn Genoa, yn 1307, a ffurfiwyd o rai 
o fynachod erlidiedig St. Basil a yrwyd allan 
o Armenia gan ymerodr yr Aifft. Enillasant 
sefydliad wedi hyny mewn rhanau eraill o'r Eidal, 
Eu heglwys a gysegrwyd i St. Bartholomeus ; yn 
yr bon y dywedir fod y ddelw a ddanfonwyd gan 
Grist i'r brenin Agabus yn nghadw. Cyfarseng- 
wyd (suppress) yr urdd hon yn 1650, a chafodd 
ei meddianau eu hatafaelyd, o herwydd buchedd 
afreolaidd y mynachod. 

BASILIDIAILD, canlynwyr Basilides o Alex- 
andria, arch-heretic yn nechreuad yr ail ganrif, 
Ystyrir y Basilidiaid yn cangen o Gnostiaid yr 
Aifft. Addefent, medd Irenaeus ac eraill o'r 
uniawn gredinwyr, hanfodiad un prif Dduw, 
perffaith mewn daioni a doethineb, yr hwn a 
genedlodd o'i hanfod ei hun, saith o fodau, neu 
aìonau o natur dra ardderchog. Dau o'r aionau 
hyn a elwid Danamis a Sophia, (gallu a doethineb, 
a genhedlasant yr angelion o'r radd uchaf. Yr 
angelion hyn a ffurfiasant bob o nefoedd yn drig- 
fan iddynt, ac a genhedlasant eraill ychydig 
is-radd iddynt eu hunain, yn nghylch 365 o rif, 
dan lywodraeth eu prif agalluog Abraxas.. Ond 
mwy tebyg, fel y meddwl Dr. Lardner, i'r tadau 
gamsynied eu hymadroddion cyffelybiaethol, ac 
nad oeddynt yn golygu dim mwy na bod angel 
yn rheoli pob dydd o'r llwyddyn. 

Gall fod yn deilwng o sylw fod y gair 
aion, yr hwn yn wreiddiol a arwydda barhad 
bodau, yn cael ei gymhwyso gan y blaid hon i 
arwyddo y bodau eu hunain. Fel hyn gelwid 
y Bod Penaf yn dion; a'r angelion a elwid 
yn aionau. Byddi hyn ein harwain at wir ar- 
wyddocâd y gair yn mhlith y Gnostiaid. Ffurfiant 
iddynt eu hunain y drych feddwl o fyd anweledig, 
wedi eì gyfansoddi o hanfodau neu sylweddau 
yn deilliaw oddiwrth y Prif Fod, yn canlyn eu 
gilydd ar wahanol brydiau, ac yn ffurfio cadwyn 
dragywyddol, o'r hon y mae'n byd ni yn ddolen 
olaf. I'r bodau a ffurfient y gadwyn dragywydd- 
ol hon, y priodolai y Gnostiaid ysbaid neillduol 
o barhad, a chylchdro gweithrediad arbenig. 
Ysbaid eu parhad a elwid ar y cyntaf yn dion; a 
chwedi hyny cawsant hwy eu hunain, mewn 
modd trawsenwawl eu dynodi wrth yr enw aionau. 

Y bodau hyn, wedi eu dyrchafu i lywodraeth 
y byd a greasant, a syrthio yn raddol oddiwrth 
eu purdeb dechreuol, a myned yn gythreuliaid, 
a roddasant yn fuan arwyddion dinystriol olygr- 
edd a halogrwydd. 

I'r bodau hyn y darostyngwyd goruchwyliaeth 


BAX 


92 


BAX 


yr Hen Destament, yr hon a ystyriai Basilides 
yn wrthwynebol i'r Newydd, ac o herwydd hyny 
a anmharchai yn fawr. Proffesent pa fodd 
bynag barch mawri Fab Duw, (y Nous neu'r 
Logos,) am yr hwn ni ewyllysient gredu iddo 
ymostwng mor isel â dwyn ein gwendidau ni; a 
Ìlawer llai iddo ddwyn ein pechodau. Yn credu 
hefyd, heb bechod y buasai yn anaddas i'r Tad 
Dwyfol ei ddarostwng i ddyoddef; cawsant eu 
gyru yn mhoethder y ddadl i'r dyb afresymol na 
ddyoddefodd Crist ond yn unig mewn ymddang- 
osiad ; ac i'r Iuddewon, trwy ryw gamsyniad an- 
rhaethadwy, groeshoelio Simon y Syreniad yn ei 
le: felly dywedent i hwrdd gynt gael ei offrymu 
ynlle Isaac. Clemento Alexandria, pa fodd 
bynag, a rydd ddarluniad hollol wahanol o dyb- 
iau Basilides, yr hwn, medd efe, a ganiatâi 
ddyoddefiadau Ïesu; ond i'r dyben i amddiffyn 
ei egwyddor anwylaidd, nad yw Duw un amser 
yn gweini cosb lle nad oes pechod, haerai, fel 
rhai eto, fod dyn yn ffaeledig a phechadwy. Mewn 
gair y mae yn ymddangos iddo fabwysiadu yn 
agos y tybiau Socinaidd, mai dyn yn unig oedd 
Jesu, ond ar ei fedydd i Grist (y ANous) ymuno 
ag ef; a gwadai eì Iawn. 

Nid rhyfedd fod dyn o'r fath dybiau yn angharu 
merthyrdod, ac yn rhydd i fwyta pethau wedi eu 
haberihu i eilunod. Ymddengys, pa fodd bynag, 
ei fod yn ystyried merthyrdod yn anrhydedd i'r 
dyoddefwyr, ac mewn rhyw ystyr yn iawn dros 
eu pechodau. 

Ond y cyhuddiad trymaf yn erbyn Basilides 
oedd ei fod yn arferyd dewiniaeth a swyn gyfar- 
edd. Dygid y cyhuddiad hwn. yn gyffredin yn 
yr oesoedd tywyll, yn erbyn y rhai a ymarferent 
athronyddiaeth brofiadol, megys yn achos y 
Mynach Bacon; a thebyg yn yr achos dan sylw, 
ar yr un sylfaen. Cyhuddir ef, pa fodd bynag, 
o arfer y gair Abrazas, enw ei brif angel, yn 
swynyddol; ac oddiwrth hyny, irai o'i ganlyn- 
wyr, os gwir y chwedl, ysgrifenu y gair A0raca- 
dabra ar ddernyn o bapyr, i'r dyben i swyno y 
cryd tridiol.. Myn y Dr. Lardner mai paganiaid 


oedd y Basilidiaid; eithr y mae llawer o'r fath 


baganiaid yn ein gwlad a'n cenedl ni. Y mae 
Origen, a rhai tadau eraill, yn crybwyll am 
efengyl Basilides; ond myn Lardner ac eraill, 
gyda llawer o debygolrwydd, nad oedd hono onid 
ei esboniad ar yr efengylwyr Camgymeriadau 
o'r natur yma ydyntdra chyffredin. Un diwrnod 
pan oedd y diweddar enwog Mr. Fuller mewn 
masnach-dy llyfrwerthwr, daeth casglydd i mewn 
a gofynodd am “Efengyl Fuller,” —gan feddwl 
y llyfr hwnw o waith Fuller a gyfenwir “ Yr 
Efengyl ei Thyst ei hun.” “Wele, yn wir,” ebe 
y gwr da, ““y mae yn rhyfedd i mi gael efengyl 
erioed ar fy enw.” 

BASILIAIDD, Gwel Mvnachod Basiliaidd. 

BATH-COL, (h.y. merch y llef,) oracle, neu 
ateb dwyfol yn mhlith yr Iuddewon, a grybwyllir 
am dani yn fynych yn eu llyfrau hwynt, yn 
enwedigol y Talmud. Ffordd goegfeddylgar o 
ddewinio a ddyfeisiwyd gan yr Iuddewon ydoedd ; 
er eu bod hwy yn ei galw yn ddatguddiad o 
ewyllys Duw, yr hwn a wnaeth efe i'w bobl 
ddewisedig, wedi i'r proffwydoliaethau beidio yn 
Israel. 

BAXTERIAID, canlynwyr yr enwog, y dysg- 


edig, a'r duwiol Mr. Richard Baxter, anghydffurf- 
iwr erlidiedig yn yr unfed ganrif ar bymtheg, yr 
hwnaanwydynyflwyddyn1615. Ei ofalam hedd- 
wch yr eglwys, ac eneidiau dynion, a barodd 
iddo gynyg am lwybr canol rhwng canlynwyr 
Calfin ac Arminius; a'i amcan clod-wiw oedd 
eu cymodi â'u gilydd; er iddo fethu ynddo. Yr 
oedd yn ymwrthod â gwrthodedigaeth-yn hollol, 
fel tyb anysgrythyrol, ac eithaf anghyson a'r 
cymeriad dwyfol. Ond dysgai i Dduw ethol 
rhai, y rhai y mae yn penderfynu eu cadw, heb 
un rhag-olwg ar eu gweithredoedd da; a bod gan 
eraill, i'r rhai y pregethir yr efengyl, ras cyffred- 
ôn, ac os bydd. iddynt ei ddefnyddio, y cant ras 
neillduol cadwedigol, yn ol athrawiaeth Arminus. 
Y Baxteriaid a addefant gyda Chalfin, effeithiau 
marwolaeth Cristi gael eu cymhwyso yn unig 
at gredinwyr; ond haerant hefyd fod holl ddyn- 
olryw mewn cyflwr galluog o iechydwriaeth. I'r 
dyben i gadarnhau y dyb hon, y mae yr awdwr 
dysgedig yn ymresymu fel y canlyn, 1. Mai 
natur holl ddynolryw a gymerodd Crist yn ei 
gnawdoliaeth, ac mai pechodau holl ddynolryw 
oedd yr achlysur iddo ddyoddef. 2. Mai i Adda, 
fel tad cyffredinol dynolryw y rhoddodd Duw yr 
addewid, Gen. iii. 15. Bod y cyfamod newydd 
amodol yn cynyg Crist, maddeuant, a bywyd, i 
holl ddynolryw yn ddiwahaniaeth, ar amod: 
derbyniad o honynt. Bod y rhoddiad amodol 
yn gyffredinol; Y neb a gredo a fydd cadwedig. 
8. Mai nid i'r etholedigion yn unig, ond i holl 
ddynolryw y gorchymynodd Crist i'w weision 
gyhoeddi yr efengyl, a chynyg y bendithion 
pwrcasedig. 

Y mae, medd Baxter, effeithiau neillduol o 
farwolaeth Orist, y rhai ydynt briodol i'r ethol- 
edigion ynunig: 1. Y mae gras yn anocheladwy 
yn gweithredu ynddynt hwy wir ffydd, edifeir- 
wch, dychweliad, ac undeb a Christ fel ei aelod- 
au bywiol. 2. Maddeuant gweithredol o bechod 
o ran ei gosbedigaeth ysbrydol a thragywyddol, 
39. Cymod â Duw, mabwysiad, a hawl yn yr 
etifeddiaeth nefol. 4. Ysbryd Cristi breswylio 
ynddynt, ac i'w santeiddio, trwy reddf o gariad 
dwyfol, Rhuf. viii. 9, 13; Gal, v.6. 5. Cael 
gwasanaeth Duw, bod ein gwasanaeth yn gymer- 
adwy, a chael agosau ato mewn gweddi, ac 
addewid o wrandawiad trwy Grist, Heb, ii. 5,6; 
Ioan xiv. 13. 6. Gobaith da am iechydwriaeth, 
heddwch cydwybod, a chymundeb ysbrydol a'r 
eglwys ddirgelaidd trwy'r nefoedd a'r ddaear, 
Rhuf. v. 7; Heb. xii. 22. 7. Hawl neillduol yn 
Nghrist, ac yn ei eiriolaeth gyda'r Tad, Rhuf. 
viii. 32, 33. 8. Adgyfodiadi fywyd, achyfiawn- 
had yn y farn; gogoneddiad yr enaid yn angeu, 
Fu yn yr adgyfodiad, Phil.iii. 20, 21; 2 Cor. 
NN 2 O 

Gwnaeth Crist. ysgrif-roddiad amodol o'r holl 
fendithion hyn i holl ddynolryw: ond yr ethol- 
edigion yn unig sydd yn eu derbyn a'u mwyn- 
hau. Oddiyma y mae efe yn casglu, er na 
fwriadodd Crist fod i'w angen osod holl ddyno]- 
ryw mewn gweithredol feddiant or bendithion 
hyn; eto iddo fwriadu i holl ddynolryw gael 
ysgrif-roddiad amodol o honynt trwy ei farwol- 
aeth ef. 

Dywedir fod Baxter yn dal fod sicrwydd o 
barhad yn alluadwy, ond nad allasai ddywedyd 


BED 


ST 1N 0 O UT YE Do IF FD DDYN FEN DF FUD FHIFETDEDD FD DDE 


nad allasai dyn fod a chyn lleied gradd o ras 
cadwedigol ag i'w golli drachefn. 

Dywedir i Mr. Baxter ysgrifenu 120 o lyfrau, ac 
i 60 gael eu hysgrifenu yn ei erbyn. Gwerthwyd 
20,000 o'i “Alwad i'r annychweledig ” yn yr un 
flwyddyn; a dywedodd Baxter wrth gyfaill, i'r 
llyfr hwnw fod yn fendithiol i ddychwelyd 
chwech brawd. Cafodd ei gyfieithu gan yr enwog 
Eliot, o Loegr Newydd, i iaith yr Indiaid; a 
dywedir i Dywysog Indiaidd ieuanc ei hoffi 
gymaint fel yr wylai wrth ei ddarllen, ac iddo 
farw ag ef yn ei law. 

BEDYDD, golchiad person â dwfr, gan wein- 
. idog rheolaidd, yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r 

. Ysbryd Glan. 

Ystyr briodol y gair BarrruZw, a gyfieithir be- 
dyddio, yw golchi, neu lanhau yn gyffredinol, gan 
nad yn mha ddull y byddo yn cael ei gyflawni; pa 
un ai trwy drochiad, tywalltiad, neu daenelliad, Y 
mae yn deilliaw o Bawre, yr hwn sydd yn ar- 
wyddo gwlychu, trochi, golchi.* Y mae yn cael 
ei gyfieithu ymolchi, yn Marc vii. 4; ac yn mhob 
man arall o'r Testament Newydd yn fedyddio. 

Y mae bedydd yn arwydd allanol o halogrwydd 
dyn; ac hefyd o'r dull a'r modd y mae yn cael 
ei lanhau trwy waed ac ysbryd Crist: neu mewn 
geiriau eraill, y mae'n arwydd o faddeuant pech- 
odau, ac o ddylanwadau santeiddiol yr Ysbryd 
Glan. “Cyfod,” ebe Ananias wrth Saul o Tarsus, 
“a bedyddier di, a golch ymaith dy bechodau,” 
Act. xxii. 16. Beuyddier di, dyma'r arwydd; 
golch ymaith dy bechodau, dyma'r arwyddocâd, 
neu yr hyn a arwyddir. Yr oedd yr arwydd a'r 
arwyddocad, tebygol, yn ngolwg Crist, wrth son 
am “eni o ddwfr ac o'r ysbryd,” Ioan iii. 5; yn 
ngolwg Paul wrth son am **santeiddio a glanhau 
ar olchfa ddwfr trwy'r gair,” —am olchiad yr 
adenedigaeth, ac adnewyddiad yr Ysbryd Glan,” 
—am “lanhau ein calonau oddiwrth gydwybod 
ddrwg, a golchi ein cyrff â dwfr glan,” Eph. v. 
26; Tit. iii. 5, 6; Heb. x. 22; ac hefyd yn ngolwg 
Pedr, wrth son am “fedydd yn ein hachub 
ninau; nid yr arwydd allanol, sef “bwrw ymaith 
fudreddi'r cnawd,” hyny yw, y golchiad allanol; 
ond yr arwyddocâd, sef ““ymateb cydwybod dda 
ger bron Duw,” hyny yw, bwrw ymaith fwdreddi'r 
galon a'r fuchedd. Hyn sydd yn ein hachub ni, 
ïe, kym yw ein hachubiaeth yn weithredol a syl- 
weddol; a Aym hetyd yw ymateb cydwybod 
dda ger bron Duw; ac nid heb hyn, er pob peth, 
nid da y gydwybod ger bron Duw. Gwel Bedydd 
Crist a'r Ysbryd Glan. 

Y mae bedydd nid yn unig yn arwydd o sant- 
eiddiad, ond hefyd yn rhwymo ei holl ddeiliaid 
ifarwi bechod, a byw i Dduw. Dangos hyn 
oedd yn eglur yn ngolwg yr Apostol, yn Rhul. 
vi 12 Col ui 11 Galen. 27. 

Yr oedd bedydd mewn ymarferiad yn ei berth- 


e6 Barzro intingo, mergo, lavo,” medd Cornelius Schre- 
vellius, Cyfieithir ef yn drochi yn Duc xvi, 24; Dat. xix. 13; 
y rhai hyn ydynt yr unig leoedd y cyfarfyddir a'r gair trochi 
yn 4 Testament Cymreig. _ Yn Ioan xiii. 26, y mae yn cael ei 
gyfieithu gwlychu. Buasai cystal ei gyfieithu felly yn Luc 
xvi. 24; ac o herwydd tod gystaenio, llychwinio, &c., yn cyduno 
yn well â gwisg milwr wedi bod mewn brwydr, (yr hyn yw y 
drych-[eddwl yn Dat. xix. 13.) Y mae'r Dr. Owen yn barnu 
y buasai yn well dywedyd yno, “Gwisg wedi ei hystaenio, 
neu ei thaenellu â gwaed, na gwisg wedi ei throchi mewn 
gwaed.”—bDr. Owen's Collection of Sermons, pp. 245, 216, 


N 


BED 


ynas a chrefydd, yn mhell cyn amser Crist. O 
Herwydd hyn yr ydym yn darllen am “amryw 
olchiadau,* neu fedyddiadau,” (Barrecgoc) dan 
yr Hen. Destament, Heb. ix. 10. Yr luddewon 
hefyd a arferent fedyddio y Proselytiaid wrth eu 
derbyni gyfranogi o freintiau yr Hen Desta- 
ment.t “I wneyd Proselyt y Cyfamod, (Gwel 
Proselytiaid.). Yr oedd. defodau'r Egwyddoriad 
(initiation) yn gwahaniaethu yn ol amrywiaeth 
y rhyw a'r amserau. Er gwneyd gwryw yn 
Broselyt yr oedd tri pheth yn angenrheidiol: 
enwaediad, puredigaeth trwy ddwfr, a gwaed yr 
offrwm, yr hwn yn gyffredin ydoedd bâr o ddurtur- 
od, neu ddau gyw colomen. I wneyd benyw yn 
Broselyt, nid oedd dim yn angenrheidiol ond 
puredigaeth trwy ddwfr ac offrwm. Yn awr, gan 
nad oes gan yr Iuddewon nac allor nac aberth, 
dywedir fod enwaediad a phuredigaeth trwy 
ddwfr yn ddigon i wrywod; a phuredigaeth trwy 
ddwfr yn unig yn ddigon ifenywod. Dywedant 
hwy i amryw filoedd gael eu chwanegu at yr 
eglwys yn amser Dafydd, yn unig trwy y pured- 
igaeth hwn. Ymddengys oddiyma fod egwydd- 
oriad (?ni4iation), trwy ddwfr, mewn ymarferiad 
yn mhlith yr Iuddewon yn mhell cyn amser Crist; 
er nad oedd yn sacrament hyd nes iddo ef ei 
sefydlu i fod felly: a thra thebyg yw, eu bod yn 
ymarfer ag ef fel peth ag oedd i fod mewn ym- 
arferiad pan y deuai'r Messiah; canys ,pan 
ddaethant at Ioan nid ymofynasant yn gymaint 
yn nghylch ei fedydd ef, ac yn nghylch yr 
awdurdod trwy yr hon yr oedd yn ei gyf- 
lawni. Paham gan hyny yr ydwyt ti yn 
bedyddio, (hyny yw, pa awdurdod sydd genyt i 
fedyddio,) onid ydwyt ti na'r Crist, nac Elias, 
na'r proffwyd? Ioani. 25. Dywed y Dr. Light- 
foot,Î “Bedydd, fel sacrament efengylaidd, a 
sefydlwyd ar y cyntaf gan y Bedyddiwr, at yr 
hwn y daeth gair Duw, Uuc iii. 2.. Wedi ei gefn- 
ogi â'r fath awdurdod efe a ragorodd ar y penaf 
o'r proffwydi gynt. Eithr nid y pryd hwnw y 
dechreuwyd ymarferyd bedydd; canys bedydd 
ydoedd adnabyddus ac mewn ymarferiad, yn 
mhlith yr Iuddewon er ys canoedd lawer o flyn- 
yddoedd yn ol; a hyny yn hollol i'r un dyben 
ag yr ydys yn ymarfer âg ef yn mhlith Cristion- 


* Golchid, neu fedyddid yr offeiriaid, wrth eu cysegru i'w 
swydd, Ezec. xxix. â; Lef. viii, 6; ac ymolchent bob amser 
yn y noe bres (yr hon a osodwyd i'r perwyl hwnw rhwng 
pabell y cyfarfod a'r allor,) cyn myned yn nghylch gweini eu 
swydd, Ecs. x1.30, 32. Yr oedd golchiad neu fedydd yn-cael 
ei arfer hefyd yn mhlith yr Iuddewon yn nefod puredigaeth 
y gwahangleifion, Lef. xiv.S8, 9; a phawb ag oeddynt ddeil- 
iaid unrhyw aflendid seremoniol a ymolchent cyn dyfod i'r 
gwersyll, Lef. xv. 1—27; Deut xxiii. 10, 11. 

t Gwel Goodwin s Moses and Aaron, p. 10, 11. 

íInstitutio Baptismi pro sacramento evangelico fuit 
primus in manu Baptistal, gui fucfo adewm verbo Domini, 
Luciii 2; eadum prodiit roboratus authoritate, guâ summi 
olim Prophetae. At primum usus Baptismi non tum temporis 
exhibutus fuit : nam guam plurimus annorum retro centuriis, 
et notus, et freguentissimo eundem guo nun apud Christianos 
obtinet, finem nempe ut per eum admitterentur Proselyti ec- 
clesîam; atgue hine dictus est .Batismus ad .Proselytum Pri- 
mum ejus usum in huno in finem ego Patriarchae Jacobo 
ascriberem, Sichemitidas foemelias at aliosgue Ethnicus gui 
jam apud eum versati sund in famiiiam Ecclesiamgue suam 
cooptanti, Gen. xxxv. 2. Guandocungue guia Ethnicos ad 
foedus Isrealiticum sê vult recipere ac sociavi et sub alis 
divirae Majestatis se veponere jugumgue legis in se susei 
pere, circumcisio, batismus atgue oblatio voluntaria regul- 
vuntur; siîvero foemina sit, baptismus et oblatio. Tritum 
est illud axioma, Non est guis Proselytus usgue dum circum- 
cidatur et baptizetur,” —Vide Lightfootum in Horis Hebreicis 


page 40, &c. 


BED 


94 


BED 


ogion; sef fel cyfrwng derbyniad Proselytiaid i'r 
eglwys: o ba herwydd, dywedid, bedydd er 
proselytio. Yr arfer gyntaf o hono i'r perwyl 
hwn, yr wyf yn ei briodoli i'r Patriarch Jacob, 
pan y derbyniodd ferched Sichem, a'r cenedl 
ddynion eraill ag oedd gydag ef y pryd hwnw, 
i'w deulu a'i eglwys, Gen. xxxv. 2. Pa bryd 
bynag yr ewyllysiai unrhyw genedl-ddyn 
ymaflyd yn y cyfamod Israelaidd, ymgysgodi 
dan adenydd y Mawrhydi Dwyfol, a chymeryd 
arno iau y ddeddf, yr oedd enwaediad, bedydd, 
ac offrwm gwirfoddol yn ofynedig; eithr os benyw 
fyddai, bedydd ac offrwm a wasanaethent. Diareb 
neu osodiad cyffredin yw, ““Nid Proselyt heb 
enwaediad a bedydd.” Y mae yn rhyfedd genyf, 
medd y cymhedrol Dr. Doddridge, fod neb yn 
ameu hyn, pan y mae mor eglur oddiwrth amryw 
ranau o'r gyfraith Iuddewaidd, nad allasai 
Iuddew wedi byw fel cenedl ddyn gael ei 
adferyd i gymundeb yr eglwys hono heb ei fed- 
yddio. Cymharwch Num. xix. 19 a'r 20, yn 
nghyd a lluaws o orchymynion eraill perthynol 
i halogrwydd seremoniol, yn y rhai yr ymddeng- 
ys fod yr Iuddewon yn cael eu hanalluogi i ym- 
ddangos ger bron Duw, yn y babell na'r deml, 
hyd oni byddent yn gyntaf wedi eu golchi trwy 
drochiad neu daenelliad. Ond er hyn oll nid 
ydym i feddwl fod y bedyddiadau Iuddewaidd yn 
sacramentau. _ Yr unig sacramentau dan yr Hen 
Destament oedd yr enwaediad a'r Pasg. Defodau 
egwyddoriad, cysegriad, a phuredigaeth, oedd y 
bedyddiadau. Ni bu bedydd yn sacrament 
erioed hyd amser Crist; ac hyd nes ei sefydlu 
gan Grist. Gwel Bedydd Ioan. 

Gweinidogion yr efengyl yn unig sydd i weini 
bedydd; ac y mae ganddynt hwy lais nacâol 
mewn gwrthwynebiad i bob honiadau; h. y., nis 
gellir eu rhwymo i weini bedydd ar neb yn groes 
i'w cydwybodau. Iddynt hwy yn unig y rhoddes 
Crist y gorchymyn i fedyddio, Math. xxviii. 19, 
ac y mae yn ymddangos fod ganddynt hwy hawl 
i farnu drostynt eu hunain, fel rhai cyfrifol i 
Grist, pwy a ddylent fedyddio, Act. viii. 36, 37. 

Y mae bedydd yn ol y drefn efengylaidd i'w 
weini a dwfr, yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd 
Glan, Math. iii. 11; xxviii. 19. Y mae bedyddio 
yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan, yn cyn- 
wys mwy na bedyddio yn neu rwy eu hawdurdod. 
Yr ydys yn gweini swper yr Arglwydd felly, yn 
gystal a bedydd; ac nid ydym yn gwybod am un 
rheswm paham y gorchymynwyd gweini bedydd 
felly yn hytrach na'r swper, onid oedd rhywbeth 
arall mewn golwg. Yr hyn, tebygol, oedd mewn 
golwg ydoedd, “ Dynodi hanfodiad Duw yn dri o 
bersonau gwahaniaethol; cyflwyniad o'r bedydd- 
iedig iddo fel y cyfryw; yn nghyda. dangosiad o'i 
rwymau, mewn oedran addas, ìi ddewis y Tad yn 
Arglwydd, y Mab yn Brynwr, a'r Ysbryd Glan yn 
Santeiddydd. Tybia rhai, gan hyny, y buasai yn 
well dywedyd, bedyddio (eic) enw'r Tad, y Mab, 
a'r Ysbryd Glan; na dywedyd bedyddio yn enw'r 
Tad, &c.; megys, “bedyddio i (eic) Grist, ac 
(ec) Moses,” Gal. iii. 27; 1 Cor. x. 2. Bedyddioi 
Moses ydoedd bedyddio i'r oruchwyliaeth neu'r 
grefydd a sefydlwyd gan Moses; a bedyddio â 
Grist, yw bedyddio i'r grefydd a sefydlodd Crist, 

neu (yn ngeiriau Paul,) gwisgo Crist, hyny yw, 
i arddel—ei ganlyn—ac ymdebygoli iddo, Bed- 


yddio i enw'r Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glan, yw 
bedyddio i'r grefydd a'r oruchwyliaeth y mae'r 
Tad yn awdwr o honi—y Mab yn sylfaenydd— 
a'r Ysbryd Glân yn weinyddwr. a 

“Nid yw bedydd yn cyfansoddi deiliad gwel- 
edig, ond yn ei gydnabod; hyny yw, nid yw yn 
gwneuthur yr hwn a fedyddier yn ddeîliad o deyrn- 
as weledig Crist yn y byd, eithr yn cydnabod ei fod 
felly yn flaenorol, Marc x. 14. Nid dodiad ei 
ddeiliad yn nghyfamod Duw yw bedydd; eithr 
cydnabyddiaeth ei fod yn eì rwym allanol eisioes ; 
ac arwydd hefyd fod ei holl addewidion yn eiddo 
goruchwyliaethol a_chynygiadol iddo, a bod Duw 
yn ffyddlon i'w cyflawni, os na fydd iddo ef, (sef 
y deiliad,) wneuthur ei hun yn annheilwng o'r 
bendithion addawedig trwy eu diystyru a'u 
gwrthod, Act. ii. 38, 39. 

Ordinhad oruchwyliaethol, ac nid eglwysig yw 
bedydd; hyny yw, perthyn i'r efengyl fel goruch- 
wyliaeth y mae, ac nid i'r eglwys fel eglwys. 
Hyderir yr ymddengys hyn yn eglur, os ystyriwn, 
1. Nad yw yn cael ei chyfyngu,mwy na phregethu, 
i aelodau eglwysig. Y comisiwn gyda golwg ar 
bregethu yw, “'Pregethwch yr efengyl $ bob 
creadur;” a'r comisiwni fedyddio ydyw, “Ewch 
a gwnewch ddysgy blion o'r Aoll genhedloedd, gan 
eu bedyddio hwy yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r 
Ysbryd Glan.” Y mae terfynau y naill yn hollol 
mor eang ag yw terfynau'r llall; pob creadur— 
yr holl genhedloedd. Nid oes modd eu bod yn 
helaethach. Y maent yn cynwys pawb, a'r holl 
fyd. Nid yw'r eglwys felly. Gardd, gwinllan, 
llawr dyrnu, corlan, wedi ei chauad allan o'r 
maes mawr hwn yw hi. Nid yw'r eglwys a 
goruchwyliaeth yr efengyl yr un mor helaeth eu 
terfynau a'u gilydd. Terfynau yr oruchwyliaeth 
yw terfynau comisiwn gweinyddiad bedydd; 
gan hyny, rhaid mai ordinhad oruchwyliaethol, 
ac nid eglwysig ydyw. 2. Nid oes un hanes 
genym i gymaint ag un o'r rhaia fedyddiwyd 
gan yr apostolion gael ei fedyddio mewn eglwys. 
Bedyddiwyd yr Efnuch ar y ffordd oedd yn myned 
o Jerusalemi Gaza, Act. viii. 26, 36; Saul o 


' Tarsus, tebygol yn nhy Judas yn Damascus, 


Act.ix. 17, 18; Lydia a'i theulu ar lân afon, 
Act. xvi. 18—15; ceidwad carchar Philippi a'i 
holl eiddo, yn ei dy ei hun, Act. xvi. 32, 33. Nid 
oedd eglwys yn un o'r lleoedd hyn. Pe ordinhad 
eglwysig yw bedydd, dylesid ei gweini yn yr 
eglwys yn unig. Gan nad oes hanes i'r apostol- 
ion wneuthur hyny erioed, rhaid mai ordinhad 
oruchwyliaethol fel pregethu yw. 3. Tystiolaeth 
o ffydd ac edifeirwch oedd y cwbla ofynai yr 
apostolion mewn dynion mewn oed, heb eu bed- 
yddio, er rhoi hawl iddynt mewn bedydd. Nid 
oeddynt hwy mwy nag eraill. yn adnabod y 
galon: eto nid oeddynti fedyddio neb a roddai 
dystiolaeth o ffydd, hyd nes profi yn gyntaf a 
oedd tebygolrwydd fod ei dystiolaeth yn gywir; 
eithr bedyddient bawb fel ceidwad y carchar, yn 
y fan; hyny yw, yn ddiatreg. Nid oeddynt yn 
ymddwyn felly wrth dderbyn dynion yn aelodau 
eglwysig, 1 Cor. xi. 28. Tybiem gan hyny fod 
yn eglur mai ordinhad oruchwyliaethol ac nid 
eglwysig yw bedydd. 

Y mae bedydd i barhau mewn ymarferiad yn 
mhlith pobl Dduw tra parhao'r byd. Nid ydoedd 
i ddarfod, fel y Ìmyn rhai, gydag oes gyntaf Crist» 


* 


BED 


95 


BED 


ìonogaeth. Y mae'r anogaeth gysylltiedig a'r 
comisiwn yn profi hyn, “Wele, yr wyf fi gyda 
chwi bob amser Ayd ddiwedd y byd. Amen.” 

Yn mherthynas i ddeiliaid. bedydd, a'r dull y 
mae'r ordinhad i gael ei gweinyddu, y mae cryn 
amrywiaeth barn yn mhlith pobl Dduw. Myn 
rhai fod ei gweinyddiad i gael ei gyfyngu iddynion 
mewn oed yn unìg, yn proffesu edifeirwch tuag 
at Dduw, a ffydd tuag at ein Harglwydd Iesu 
Grist; ac mai trwy drochi yr holl gorff mewn 
dwfr yn unig y dylid ei gweini. Myn eraill nad 
yw tystiolaeth o ffydd ac edifeirwch yn ofynol 
ond mewn dynion oedranus difedydd yn unig, ac 
nad yw hyny yn cauad allan fabanod oddiwrth 
fod yn addas ddeiliaid o honi; ac mai tywalltiad 
neu daenelliad yw y dull addas o'i gweinyddu. 
Rhoddii lawr bob peth ag a ddywedir gan y 
ddwy ochr dros eu tybiau priodol a fyddai yn 
annichonadwy ac afreidiol. Cynhygiwn osod 
sylwedd prif resymau y ddwy blaid ger bron y 
darllenydd, gan adael iddo ef farnu drosto ei hun 
yn mherthynas iddynt. 

Yn mherthynas i ddeiliaid. bedydd, dywed 
gwrthfedyddwyr babanod. 

l. “Fod y comisiwn i fedyddio yn cyfyngu 
bedydd yn unig i'r rhai a ddysgir; ac o ganlyn- 
iad fod babanod y rhai nad ellir eu dysgu yn 
cael eu cauad allan,” Math. xxviii. 19. 

I hyn yr atebir gan fedyddwyr babanod, Mai 
y modd y dylid darllen y geiriau ydyw, “Ewch 
a gwnewch ddysgyblion (pa0revcare) o'r holl 
genhedloedd, gan eu bedyddio hwy i enw'r 
Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan; gan ddysgu 
(Ou0ackovrec) iddy'nt, &c. 2. Er nad yw babanod 
yn cael eu henwi yn bendant yn y comisiwn, mwy 
na dynïon mewn oed, eto, eu bod dan angenrheid- 
rwydd yn cael eu cynwys, gan eu bod yn gwneyd 
rhan fawr o'r holl genhedloedd ifyny; ac nad ellir 
gwneyd dysgyblion o'r holl genhedloedd, a gad- 
ael babanod ar ol. 3. Nad yr un peth a olygir 
wrth wneyd dysgyblion (ma0nrevcare) a dysgu, 
Ôuôackovrec. Gwneyd dysgyblion yw arwyddo 
perthynas y rhai a wneir felly â goruchwyliaeth 
yr efengyl, ei breintiau, a'i dyledswyddau, trwy 
eu bedyddio i enw'r Tad, &c. Eu dysgu yw eu 
dwyn i fyny mewn canlyniad i hyny, mewn 
gwybodaeth o'r breintiau a'r dyledswyddau hyny 
trwy hyfforddiantac addysg. 4. Nad yw dysgu o 
angenrheidrwydd yn rhagflaenu gwneuthur 
dysgyblion; eithr y gall yn gystal ei ganlyn, 
mewn ymarferiad, fel y mae yn eglur ei fod mewn 
cyflead. yn y comisiwn “Ewch a gwnewch 
ddysgyblion o'r holl genhedloedd, gan eu bedydd- 
io, &c.; yna y canlyn, ““gan ddysgu iddynt gadw 
pob peth ar a orchymynaisi chwi.” 5. Nad oes 
dim mwy o anaddasrwydd i fedyddio babanod 
Grist yn awr, neu i'w “ gwneuthur yn ddysgybl- 
ion gan eu bedyddio,” nag oedd i fedyddio baban- 
od gynt i Moses, neu i'w gwneyd yn ddysgyblion 
iddo ef gan eu bedyddio, 1 Cor. x. 2. Neu, mewn 
geiriau eraill, nad oes dim mwy o anaddasrwydd i 
arwyddo rhwymau babanod yn awr i gadw holl 
ddeddf Crist, (os deuent i oedran addas,) nag 
oedd i arwyddo eu rhwymau gynti gadw holl 
ddeddf Moses os deuant i oedran addasi hyny, 
Gal.v.3. 6. Ie, credant mai eu dyledswydd yw 
gwneuthur hyn, nid yn unig o herwydd i Grist 


orchymyn gwneyd dysgyblion o'r holl genhedl- 
oedd gan eu bedyddio; ond hefyd, 1. O herwydd 
iddo ddywedyd, “Mai eiddo'r cyfryw rai yw 
teyrnas Dduw,” Marc x. 14. Nid y nefoedd 
meddant hwy, na gwaith gras yn y galon, a fedd- 
ylir yma wrth deyrnas Dduw; (canys nid yw y 
rhai hyn yn eiddo i blant, fel plant; pe amgen 
byddent yn eiddoi bawb, gan fod pawb wedi bod 
yn blant,) ond goruchwyliaeth yr efengyl. Gan 
fod hon yn eiddo iddynt, rhaid fod bedydd yn 
eiddo iddynt. 2. O herwydd bod yr addewid 
iddynt yn oruchwyliaethol, yn gystal ag i'w rhieni 
yn gynygiadol, Act. ii. 99; pe amgen y byddent 
mewn cyflwr diobaith, Eph. ii. 12, na byddai sail 
i weddio drostynt, na modd i'w cadw. 3. O 
herwydd na roddodd Duw addewid i neb erioed 
heb roddi sel gyda hi, i arwyddo ei ffyddlondeb 
i'w chyflawni, os na fyddai'r bai yn gorwedd wrth 
ddrws ei ddeiliaid. Rhoddodd addewid i Noah 
a'i blant, na byddai iddo mwyach foddi'r byd â 
dylif; rhoddodd y bwa yn y cwmwl yn arwydd 
o'i ffyddlondebi'w chyflawni, Gen.ix. 12—16. 
Rhoddodd addewid i Abraham i fod yn Duw iddo 
efac i'w had: rhoddodd enwaediad yn sêl o'i 
ffyddlondeb i'w chyflawni, Gen. xvii. 7—l14. 
Rhoddodd yr un addewid, o ran sylwedd i bawb yn 
gynygiadol, Iaddewon a chenhedloedd, rhieni a 
phlant, ag sydd yn cael eu galw ato trwy weini- 
dogaeth yr efengyl, Act. ii. 38, 39, rhaid gan 
hyny fod rhyw arwydd neu sel gyda'r addewid 
yn awr fel cynt. A pheth yw hono ond bedydd. 
Nis gall enwaediad fod yn sêl wrtho yn awr, gan 
fodhwnw wedi ei ddiddymu. Rhaid gan hyny mai 
bedydd yw y sêl yn awr; neu ynte nad oes yr un yn 
bod, yr hyn fyddai wrthun, digynllun, ac eithaf 
digalon. Ond dywed gwrth fedyddwyr babanod, 

2. “Nad all babanod gredu, am hyny na ddylid 
eu bedyddio; canys dywedodd Crist, “Y neb a 
gredo ac a fedyddier a fydd cadwedig,” Marc 
xvi. 16. 

I hyn y mae bedyddwyr babanod yn ateb, Nad 
yw y geiriau crybwylledig a'u cyffelyb yn cauad 
allan fabanod o fedydd, mwy nag y maent yn eu 
cauad allan o'r nefoedd, neu o fod yn gadwedig; 
canys y mae credu ynddynt, mor gysylltiedig â 
chadwedigaeth ag ydyw â bedydd; ac os ydynt yn 
profi nad all babanod gael eu bedyddio am nad ail- 
ant gredu, maent yn profi yr un modd nad allant 
fod yn gadwedig, o herwydd yr unrheswm. Ond 
y gwirionedd yw, mai perthyn i ddynion mewn 
oed y maent; ac mai hwy yn unig a olygant; ac 
nad ydynt yn profi dim yn erbyn hawl babanod 
i fedydd, mwy nag y maent yn profi nad oes 
ganddynt hawl yn y nefoedd. Nid yw pentyru 
lluoedd o ysgrythyrau o'r fath yn profi dim ond 
yn unig fod ffydd yn angenrheidiol mewn dynion 
mewn oed, difedydd, er rhoi hawl iddynt ynddo, 
Nid ydynt yn profi dim yn erbyn hawl babanod 
ynddo. Ond y mae gwrth fedyddwyr babanod 
yn dywedyd, 

3. “Nad yw yn ymddangos i'r apostolion 
fedyddio neb, ond yn unig y rhai a addysgwyd 
yn gyntaf yn y ífydd Gristionogol, ac a broífes- 
asant eu crediniaeth ynddo.” 

I hyn y mae bedyddwyr babanod yn ateb, Fod 
hyn, a dywedyd y lleiaf, yn anmhrofadwy; gan 
ein bod yn darllen iddynt fedyddio teuluoedd, er 
nad oes son ond am ífydd pen y teulu yn unig, 


BED 


96 


BED 


———_— y Fu "o Y YNDE EFA Y MD 


Act. xvi. 14, 15. Os oedd plant Lydia yn credu, 
yr oedd yn beth o gymaint pwys, ac o gymaint o 
ogoniant i Dduw, roddi hanes eu ffydd hwy a 
ffydd eu mam. Gan na wnaeth hyny, y mae 
gwell sylfaen i farnu mai babanod oeddynt, ac 
nad oeddynt yn credu, nag sydd i farnu mairhai 
mewn oed oeddynt, a'u bod yn credu. Am ddim 
a ellir ei brofi i'r gwrthwyneb, y mae genym un 
siampl i'r apostolion fedyddio babanod. Ond y 
mae gwrth-felyddwyr babanod yn dywedyd, 

4. “Nad all babanod dderbyn un budd oddi- 
wrth fedydd; ac am hyny mai peth ofer yw eu 
bedydd.” 

I hyn y mae bedyddwyr babanod yn ateb, Fod 
cystal sail i ddywedyd hyny am enwaediad ac 
am fedydd; canys pa ddefnydd a allasai babanod 
yr Iuddewon gynt wneuthur o'r ordinhad o 
enwaediad, mwy nag a all plant yn awr wneuthur 
ofedydd? Dim. Eto nid oedd apostol mawr y 
cenhedloedd yn barnu mad oedd enwaediad o un 
budd iddynt; eithr yn hollol i'r gwrthwyneb. Ne 
mae'n gofyn, “ Pa fudd sydd o'r enwaediad?” 
Ac yn ateb, “Llawer yn mhob rhyw fodd: yn 
gyntaf, am ddarfod ymddiried iddynt hwy am 
ymadroddion Duw,” Rhuf.iii. 1,2. Onid ellir 
dywedyd yr un peth am fedydd; canys yr un 
peth y mae yn ei arwyddo? Sêl Duw wrth ei 
ymadroddion ydyw, yn dangos ei fod ef yn sicr 
o'u cyflawni, a'u bod yn eiddo goruchwyliaethol a 
chynygiadol ì bawb y mae bedydd yn perthyn 
iddynt. Ond y mae gwrth-fedyddwyr babanod 
yn dywedyd, 

5. “Fod gosodiadaupendant yn ymddibynu yn 
hollol ar ewyllys ac amlygiad y sefydlwr; ac fod 
rhesymau mewn cyf-atebiad (analogy) oddiwrth 
ddefodau wedi eu dileu yn anghyfreithlon; ac mai 
gorchymyn eglur Crist a ddylai fod ein rheol.” 

I hyn y mae bedyddwyr babanod yn ateb, 1. 
Fod y geiriau yr holl genhedloedd, yn y comisiwn 
o angenrheidrwydd yn cynwys babanod. 2. Os 
na ddylid bedyddio babanod am nad ydynt yn 
cael eu henwi yn bendant ynddo; yna o herwydd 
yr un rheswm na ddylai benywod fod yn gyfranog 
o swper yr Arglwydd—ni ddylid cadw y dydd 
cyntaf o'r wythnos yn santaidd yn lle y seithfed 
dydd—acni ddylid cynal addoliad cyhoeddus; 
canys nid oes gorchymyn pendant mewn cynifer 
o eiriau yn y Testament Newydd am un o'r 
pethau hyn. 3. Fod yn rhesymoli ddisgwyl 
y buasai Crist yn rhoddi gwaharddiad i'w 
ddysgyblion i'w bedyddio hwynt, os nad ei 
ewyllys oedd hyny, gan fod yr apostolion mewn 
dirfawr berygl o wneuthur felly; gan eu bod 
wedi arfer erioed a gweled babanod yn gyfranog- 
ion o freintiau dyoddefol cyfamod Duw. Gan 
na wnaeth hyn, pe buasai heb roddi un awgrym 
arall, gallesid casglu mai ei ewyllys oedd iddynt 
barhau dan yr efengyl i fwynhau yr un fraint. 
Ni chymerodd Duw fendith oddiar neb erioed, 
ond mewn ffordd o gerydd am ryw fai, heb roddi 
ei gwell yn ei lle. 

Yn mherthynas i'r dull y dylai bedydd gael 
ei weini. Dywed gwrthfedyddwyr babanod mai 
trwy drochiad yn unig y dylai hyny gael ei 
wneuthur. Eu rhesymau dros hyny ydynt, yn 

l. “ Mai unig ystyr y gair Barrie yw 
£rochi.” 


I hyn yr atebir, * Na oddefai heb anmhriodol-. 
deb eglur, ei gyfieithu yn drochi yn y lleoedd 
canlynol; Math. iii. 11, wedi eì gymharu âg 
Act. ii. 3, 17,.33; 1 Cor. x. 1,2, wedi ei gy- 
mharu â Psal. xxvii. 17; 1 Cor. xii. 13. 

2. “I Ioan fedyddio y» yr Iorddonen.” 

Atebir, y byddai casglu trochiad yr holl gorff 
mewn dwfr oddiwrth yr urddiad yn (ev) yn ym- 
ddangos yn aml yn wrthun a_ chyfeiliornus, 
megys yn Math. iii. 11, wedi ei gymharu ag Act. 
ii.3. Yn yr amgylchiad dan sylw, annichon- 
adwy profi ei fod yn arwyddo mwy na mai yr 
Iorddonen oedd y lle yr oedd Ioan yn ,bedydd- 
io ynddo. 

3. “I Ioan ddewis Ainon i fedyddio ynddo, 
am fod dyfroedd lawer yno.” 

Atebir, mai dyfroedd /awer (yr hyn a arwydda 
ffynhonau lawer,) ac nid dwfr dwfn a ddywedir. 
Pwy a all ddywedyd nad er mwyn cyfleusdra y 
rhai oedd yn dyfod i'w fedydd y dewisodd y lle 
hwn, yn hytrach na'i gyfleusdra ei hun ? 

4. ““ I'r Iesu ddyfod i fyny o'r dwfr.” 

Atebir, Y mae'r gair aro yn arwyddo yn aml 
oddiwrth yn gystal ag o'r ; megys, Ffoi rhag neu 
oddiwrth y llid a fydd,” Math.1ii. 7. “Gwared 
oddiwrth (aro) y digofaint sydd ar ddyfod, 1 
Thes.i. 10. Pwy a wyr nad dyma ei ystyr yn 
yr amgylchiad crybwylledig ? 

5. “I Philip a'r Efnych eill dau fyned i wae- 
red i'r dwfr.” 

Atebir, l. Fod yr arddodiad (ec) yn aml yn 
arwyddo at yn gystal ag ê'; ; megys, “ Ni'm dan- 
fonwyd i ond af (ec) ddefaŵd cyfrgolledig ty 
Israel,” Math. xv. 24. 2. Os ydyw yn profi 
trochiad yn yr amgylchiad dan sylw, y mae yn 
profì trochiad P'Ailip yn gystal a'r Efnych; oble- 
gyd aethant eill dau ô'r (eic) dwfr. 

6. “ Y dywedir ein claddu ni gydag ef trwy 
fedydd.” 

Atebir, Nad yw y geiriau claddu ni gydag ef 
o angenrheidrwydd yn cynwys trochiad; mwy 
nag y mae'r geiriau dilynoliddynt, sef “gwneyd 
yn gydblanhigion â Christ, a chroeshoeliwyd ni, 
gydag ef,” yn arwyddo rhyw ddull neillduol o 
gyflawni bedydd. ŵr un mater sydd gan yr 
apostol mewn llaw a'r adn. 1—11, sef rhwymau 
y bedyddiedigion yfarw î bechod a byw i Dduw. 


* Dywed y Dr. Dwight, “ Myfì a chwiliais gant o leoedd 
yn yrhaiymae y gair Barru/w a'i genedligion yn cael 
eu harfer yn y Testament Newydd, a phedwar yn nghyfieith- 
ad y 70, (y rhai hyd y gellais i weled, ydynt yr holl leoedd y 
ceir ef yn y ddau,) ac oddiwrth yr ymchwil, ymddengys y 
pethau canlynol imi yn wirionedd I. Mai ystyr gyntefig y 
geiriau yw glanhau—effuith ac nid dull, golchi. 2. Mai yn 
ddamweiniol yn gyffredin y mae'r dull yn cael.ei olygu, lle 
bynag y dygwyddo'r geiriau; ac mai felly y mae yn bod yn 
wastad lle y coffheir y gair bedydd, ac y cyfeirir ar yr un 
pryd at y dull o'i weinyddu. 3. Fod y geiriau hyn, êr yn 
alluog i ddynodi unrhyw ddull o olchi, pa un bynag ai taen- 
elliad, tywalltiad, neu drochiad, (canys golchid yn gyffredin 
yn mhlith yr iuddewon yn yr amrywiol ffyrdd hyn,) yn an- 
alluog mewn amryw o'r esiamplau, heb anmhriodoldeb eglur 
o arwyddo trochiad; ac mewn eraill, nad allant mewn un 
wodd ei arwyddo.” Dwight's Sermons, vol. VI. pp. 245, 


Dywed y Dr, Owen, “1t no where signifìes to dip, but, as 
denoting,a mode of, &c., in order to washing. It signifies 
to wash in all good authors. I am obliged to say, and am 
ready to make it good, that no honest man who understands 
eau Gytelr Son gu ma dean the word to signify to wash as 
well as to da y. Owen's Oollection 
CR p of Bermons, pp. 


BED o'i 


o 


BED 


Y dyben ac nid y dull o fedyddio sydd mewn 
golwg gan Paul, fel mae'r geiriau â farwolaeth— 
y rhodiom ninau mewn newydd-deb buchedd, $c. 
yn eglur ddangos. Yr un peth a ellir ei ddywod- 
yd am Col.ii. 11, 12; Gal.iii. 27. 

Terfynwn trwy sylwi yn ngeiriau Mr. Buck, 
“Fod trochiad yn ymddangos yn anghydweddol 
â natur esmwyth yr oruchwyliaeth efengylaidd 
—ei fod yn tueddu i derfysgu'r meddwl, ac i 
anaddasu ei ddeiliaid i dderbyn lles oddiwrth 
yr ymarferiad—ei fod ar amrywiol achosion yn 
beryglus ac eithaf niweidiol i'r cyfansoddiad 
dynol—ei fod ar amryw o amgylchiadau yn an- 
'nichonadwy o ddiffyg dwfr—ac o herwydd y 
pethau hyn a'u cyffelyb, nad ellir ei ystyried yn 
anhebgorol.” 

Dywed y Dr. Dwight, “ Fod yn annichonadwy 
i'r lluoedd a fedyddiwyd gan Ioan yn y diffeith- 
wch gael eu trochi—ac fod hyny yn anmhosibl 
yn achos y tair mil ar ddydd y Pentecost.” 


Wrth derfynu gellir sylwi, nad oes genym un 
hanes i'r apostolion symud o'r lle y dygwyddent 
fod ynddo ar y pryd, i'r dyben i gael gwell cyf- 
leusdra i weini yr ordinhad nag oedd yn ym- 
gynyg iddynt yr amser hwnw; eithr eu bod 
mewn cyfleusdra i wneuthur hyny pa le bynag 
y byddent—pa un bynag ai ar y ffordd fawr, 
Act. viii. 46—39; mewn ty anedd, Act. ix. 17, 
18; mewn carchar, Act. xvi. 38; neu ar lan 
afon y dygwyddent fod, Act. xvi. 18—15._ Nid 
oeddynt byth dan anfantais, nac un amser allan 
ogyfleusdra; eithr bedyddient ym y fan, pale 
bynag y byddent.. Peth hawdd oedd dyfod af 
a chael rhyw ddwfr; ond nid mor hawdd yn y 
Dwyrain oedd dyfod at na chael dwfr dwfn. 
Heblaw hyny, nid oes un arwydd nac awgrym 
i neb o'r bedyddiedigion cyntefig ddiosg nac ym- 
wisgo pan y cawsant eu bedyddio, na bod un 
drafferth arnynt hwy na neb arall drostynt, er 
cael gwisgoedd i'w galluogi i wneuthur hyny. 
Yn wir, pe buasai y pethau hyn a'u cyffelyb yn 
dygwydd, a phe buasai hanes i'r apostolion fe- 
dyddio plant y rhai a fedyddiasant, a hyny ar 
dystiolaeth o'u ffydd, buasai yn amlwg mewn 
canlyniad mai trwy drochiad y dylid bedyddio, 
ac mai dynion oedranus yn unig yw deiliaid yr 
ordinhad. Ond hyd nes profer y pethau hyn, y 
mae y tebygolrwydd o'r hyn lleiaf, yn gorwedd 

“ o du y rhai a fedyddiant bob oedran, ac a_ arfer- 
ant daenelliad yn lle trochiad. 


BEDYDD CRIST, sef gwaith Crist, yn ol 
addewid y Tad, yn bedyddio ei bobl â'r Ysbryd 
Glan, neu yn ei dywallt arnynt yn ei ras a'i 
ddoniau cyffredinol a gwyrthiol, Math. iii. 11; 
Act. i. 4, 5 ; neu fel y dywed Brown, “'Cyflwyn- 
iad gwyrthiol ddylanwadau yr Ysbryd bendiged- 
ig, trwy yr hwn y cafodd eglwys y Testament 
Newydd, mewn modd arbenig, eì chysegru i was- 
anaeth Duw; ond yn benaf ei ddylanwadau 
grasol, y rhai fel tân sydd yn puro, tyneru, a 
gwresogi ein calonau o gariad at Iesu—yn golchi 
ymaith ein pechodau,-—ac yn ein galluogi i ym- 
uno ag ef ac a'i bobl,” Math. iii. 11; 1 Cor. xii. 
13; Col.ii. 12. Gelwir hwn yn aml yn Fedydd 
yr Ysbryd Glan; ond yn ol y Bibl, Bedydd Crist 
â'r Ysbryd Glân ydyw ; ac felly y dylid ei alw. 
Crist yw'r bedyddiwr; yr Ysbryd Glan yw'r 


| defnydd; ei bobl yw'r deiliaid; a thywallt yw y 


dull y mae yn cael ei weinyddu. 

Nad ydyw bedydd Crist â'r Ysbryd Glan i 
gael ei gyfyngu i gyfraniad doniau gwyrthiol, 
ac i oes gyntaf Cristionogaeth yn unig, fel y myn 
rhai; ond ei fod hefyd yn benaf yn golygu dy- 
lanwadau grasol, santeiddiol, a chadwedigol y 
dyddanydd nefol, a ymddengys os. ystyriwn, yn 
l. Fod cyferbyniad rhyngddo â bedydd Ioan. 
“ Myfi yn ddiau wyf yn eich bedyddio chwi 
(ebe Ioan) â dwfr i edifeirwch; eithr efe a'ch 
bedyddia chwi â'r Ysbryd Glan ac a than,” yr 
hwn fel dwfr sydd yn puro, Math.iii. 11. A 
dwfr yr oedd Ioan yn bedyddio; â'r Ysbryd Glan 
yr hwn a elwir yn ddwfr, y mae Crist yn bedyddio, 
Ezec. xxxvi. 25; Ioaniv. 14. Yr oedd bedydd 
Ioan yn arwydd allanol o edifeirwch, neu olchiad 


* ymaith bechod trwy alar a diwygiad, Esay i. 16, 


17; Act. xxii. 16; ac hefyd yn rhwymo ei 
ddeiliaid i edifeirwch; y mae bedydd Crist yn 
dwyn dynion i edifeirwch, ac felly yn eu. glanhau 
a'u puro yn weithredol oddiwrth bechod, Zech. 
i. 10—14. Nid ydym yn gweled pa gyferbyniad 
a all fod rhwng cyfraniad doniau gwyrthiol â 
bedydd Ioan, oddigerth bod rhywbeth felly yn 
null y gweinyddiad o honynt. 2. Fod yr un 
ymadroddion yn cael eu harferyd gan Dduw yn 
ei air am gyfraniad dylanwadau santeiddiol yr 
Ysbryd Glan, ag a arferir am waith Crist yn 
bedyddio a'r Ysbryd Glan. Cymharwch Zech, 
xii. 10; Ezec, xxxvi. 25; Tit.iii. 5, 6; âg Act. 
ii. 17, 38; x. 44,45. 3. Fod yr un effeithiau 
yn cael eu priodoli i fedydd Crist â'r Ysbryd 
Glan, ag a briodolir i ddylanwadau santeiddiol 
yr Ysbryd, sef cadwedigaeth, Act. ìi. 21 ; ac uno 
y saint a'u gilydd yn un corff. “Trwy un Ysbryd 
y bedyddiwyd ni oll yn un corff, pa un bynag 
ai Iuddewon ai Groegwyr, ai caethion ai rhydd- 
ion,” l Cor. xii. 13. Effaith dylanwadau sant- 
eiddiol, ac nid doniau gwyrthiol yr Ysbryd Glan, 
yw uno y saint yn un corff, eu dwyn i alw ar 
enw'r Arglwydd, a'u cadw, Eph. iv. 3; Tit. iii. 
5, 6. Fod yr addewid o hono yn golygu pob 
cnawd, yr Iuddewon a'u plant, a phawb pell, 
rhieni a phlant, cynifer ag a alwo yr Arglwydd 
ein Duw ni ato trwy'r efengyl, Act. ii. 17, 
97—39. Ni chyfranogodd pawb o bobl Dduw 
yn yr oes wyrthiol, o ddoniau yr Ysbryd. 

Y modd y mae Crist yn bedyddio â'r Ysbryd 
Glan sydd trwy dywalltiad. Felly yr addawodd, 
Joel ii. 28. Felly y gwnaeth, Act.iì. 33; x. 
44,45; Tit.iii. 4, 5. Nid yw llanwad y ty lle 
yr oedd yr apostolion yn nghyd â swn o'r nef 
megys gwynt nerthol, yn gwneyd dim yn erbyn 
hyn, oblegyd nid y bedydd oedd y swn, ond am- 
gylchiad rhagflaenorol iddo, a chydfynedol ag ef. 
Y bedydd oedd yr hyn a eisteddodd ac a dywallt- 
wyd arnynt, Act. ii. 2, 9, 33. 

BEDYDD ESGOB, neu Gonffirmasiwn; de- 
fod eglwysig mewn ymarferiad gan esgobion 
taleithiol, yn cynwys arddodiad dwylaw yr esgob 
ar y bedyddiedigion, “er gallu o'r plant wedi eu 
dyfod weithian 1 oedran a synwyr, ac wedi dysgu 
y pethau a addawsai eu tadau bedydd a'u mam- 
au bedydd drostynt wrth eu bedyddio, eu hun, 
a'u genau eu hunain, ar osteg o flaen yr eglwys, 
gadarnhau a chonffirmio yr unrhyw; ac hefyd 
addaw frwy ras Duw, yr ymegniant yn wastad i 


BED 


BED 


HD ————— v Ï ^'n F————eOe. IO O  N 0 er 


gadw yn ffyddlon y cyfryw bethau ag a fu idd- 
ynt hwy a'u cyffes gydsynio arnynt.” 

Y mae y Dr. Hammond yn ei esboniad yn 
seilio'r ddefod ar Act. xix. 6; ond ni amlygodd 
ei resymau dros hyny. Dywedir fod y ddefod 
hon yn cael ei chyflawni yn y brif eglwys yn 
union ar ol bedydd, os dygwyddai yr esgob fod 

yn bresenol; a'u bod o hyd yn yr holl Ddwy- 
rain, yn canlyn bedydd ; eithr bod eglwys Rhu- 
fain yn ei gwneuthur yn sacrament arbenigol ac 
annibynol. Saith mlynedd, meddant, yw'r am- 
ser goscdedig ì ““gonffirmasiwn;” ond y mae'r 
ddefod yn cael ei chyflawni weithiau yn gynt ac 
weithiau yn hwyrach na hyny. Gosodir yn 
mhlith y Pabyddion dad a mam fedydd i'r hwn 
a gonffìrmir megys yn y bedydd. Yn Eglwys 
genhedlawl Lloegr nid yw oedran y conffirmedig- 
Ion wedi eibenodi. Nid peth anarferol o herwydd 
hyny, ar y cyfryw amserau, yw gweled ambell 
hen wra hen wreigan benllwyd yn mhlith torf o 
blantos gwirionllyd, yn ymostwng yn ddefosiy- 
nol, i dderbyn y caffaeliad o arddodiad dwylaw 
ei arglwyddiaeth ysbrydol; yr hwn wedi iddo 
ddiolch i Dduw am “ aileni eì was meu eî weision 
hyny trwy ddwfr a'r Ysbryd Glan, a rhoddi 
iddynt faddeuaut o'u holl bechodau, a gweddio am 
eu nerthu, &c., a esyd ei ddwylaw ar bob un o 
honynt, gan ddywedyd, “ Amddiffyn, Arglwydd, 
dy was hwn a'th nefol ras, fel y byddo iddo bar- 
hau yn eiddo i ti byth, a chynyddu beunydd yn 
dy Ysbryd Glan fwy fwy, hyd oni ddel i'th 
deyrnas dragwyddol, Amen.” 

Yn ol rheolau y rhagddywededig eglwys, nid 
cyfreithlon comffirmio neb ond y cyfryw a fedro 
ddywedyd y Credo, Gweddi'r Arglwydd, a'r 
Deng air deddf; ac a fedro ateb hefyd i gyfryw 
ymofynion eraill ag a gynhwysir yn y “'Oate- 
chism byr.” Eithr er cysur i'r rhaì yr oedir eu 
conffirmio o herwydd diffyg y pethau angenrheid- 
iol hyn, sicrheir, “Fod gan blant wedi eu 
bedyddio bob peth angenrheidiol er iechydwr- 
iaeth, a'u bod yn ddiameu yn gadwedig.” 

BEDYDD-FAEN,—BEDYDD-FAN, —BE-. 
DYDD LE, neu FEDYDD-LESTR;; y lle yn 
yr hwn y cyflawnir bedydd. Dywedir ei fod yn 
gyffredin yn y brif eglwys yn adeilad ar ei ben 
ei hun, yn wahanol oddiwrth yr eglwys. Cyn- 
wysai meddant ystafell, yn yr hon y rhoddai y 
rhai a fedyddid mewn oedran a synwyr gyffes 
o'u ffydd; ac ystafell fewnol, lle y cyflawnid 
bedydd. Parhaodd i fod felly hyd y chweched 
ganrif, pan y dechreuwyd dwyn y bedydd feini 
i'r eglwys. 

BEDYDD IOAN, gweinidogaeth a bedydd 
Ioan Fedyddiwr, Act. xviii. 25; yn neillduol y 
bedydd yr oedd efe yn ei gyflawni; a thebygol 
yn unig weinyddwr o hono. Gelwir ef felly, nid 
yn unig o herwydd y rhesymau uchod, ond hefyd 
i'w wahaniaethu oddiwrth y golchiadau neu'r 
bedyddiadau (Bamrtgoic) Iuddewaidd, y rhai 
oedd mewn ymarferiad dan y gyfraith, Heb. ix. 
10; ac hefyd, tebygol, i'w wahaniaethu oddiwrth 
y bedydd efengylaidd a sefydlwyd gan Grist, 
Math. xxviii. J2. 


Y mae cryn amrywiaeth barn yn mhlith Crist- 
ionogion yn nghylch mafwr bedydd Ioan, a'r dull 
yr oedd yn cael ei weinyddu. Myn rhai mai 


bedydd efengylaidd ydoedd, o herwydd ei fod yn 
cael ei alw meddant hwy, yn “ddechreu efengyl 
Iesu Grist Mab Duw, Marc i. 1—8; ac hefyd 
am i Grist, ac efallai rai o'i ddysgyblion, gael 
eu bedyddio ganddo. Myn eraill mai golchiad 
seremoniol ydoedd, o herwydd nad oedd Ioan 
ei hun dan yr efengyl, eithr bod y lleiaf yn 
nheyrnas Dduw yn fwy aag ef, Math. xi. 11;— 
nad oedd yn bedyddio neb ond yr Iuddewon yn 
unig, Math. iii. ô ;—nad oedd yn bedyddio yn y. 
drefn efengylaidd, sefi enw'r Tad, a'r Mab, a'r 
Ysbryd Glan; ac i'r rhai a. fedyddiodd ef gael 
eu bedyddio yr ail waith gan yr apostolion, Act. 
xix. 1—5. Ond tebyg mai y gwirionedd ydyw, 
Nad oedd yn briodol yn un o'r ddau; eithr mai 
goruchwyliaeth ragbarotôawl ydoedd, heb fod 
nac yn seremoniol nac yn efengylaidd, wedi ei 
fwriadu yn derfyniad un ac yn ddechreuad y 
llall, Esay xl. 3—5; Mal.iii. 1, 4, 5, 6. “Y 
gyfraith a'r proffwydi oedd hyd Ioan; er y pryd 
hwnw, (ebe Crist) y pregethir teyrnas Dduw,” 
Luc xvi. 16. “Dechreu efengyl Iesu Grist 
Fab Duw, ' (ebe Marc) gan gyfeirio at fedydd 
Ioan, Pen. i.1—8. Dolen-gydiol y ddwy oruch- 
wyliaeth, neu y ddau Destament oedd bedydd 
Ioan, heb fod yn briodol yn un o honynt, eto yn 
dal perthynas a'r ddwy. Yr oedd fel y wawr, 
yn gydiad dydd a nos, eto heb fod yn briodol 
yn un o honynt. 

Yn mherthynas i'r dull yr oedd yn bedyddio, 
ni ellir penderfynu dim yn sicr, gan fod y Bibl 
yn ddystaw. Myn rhai mai trwy drochiad yn 
unig yr oedd yn bedyddio, am fod y gair Bazrruw 
meddant hwy, yn arwyddo hyny, a dim arall— 
am ei fod yn bedyddio 4m». yr Iorddonen—am y 
dywedir i'r Iesu ddyfod ifyny o'r dwfr, wedi cael 
ei fedyddio ganddo—ac am y dywedir ei fod yn 
bedyddio yn Ainon, yn agos i Salim, “canys 
dyfroedd lawer oedd yno.” Ond barna eraill 
nad oes dim yn un o'r pethau hyn ag sydd o 
angenrheidrwydd yn profi hyny, o herwydd y 
rhesymau a roddasom dan y gair Bedydd, (gwel 
y rhai hyny;) eithr bod yn debycach mai trwy 
dywalltiad neu daenelliad yr oedd yn bedyddio, o 
herwydd fod cyferbyniad eglur rhwng ei fedydd 
ef a bedydd Crist a'r Ysbryd Glan, a'i fod 
yn beth tebygol y buasai Duw yn ei ddysgu ef 
i fedyddio mor debyg ag oedd modd i'r dull yr 
oedd ef wedi addaw bedyddio, ac hefyd i'r dull 
y gwnaeth, Act. ii. 17, 33. Hefyd dywedant, 
Fod yn beth hollol annichonadwy ei fod wedi 
bedyddio y lluoedd a ddaethant ato, Math. iii. 
5, trwy drochiad, gan nad oes hanes fod neb. yn 
ei gynorthwyo. Bydded pob un sicr yn ei fe- 
ddwl ei hun. 

BEDYDD LLEYGOL, (lay baptism,) bedydd 
wedi cael ei weini gan wr lleyg, neu wr heb 
urddau eglwysig. Yn ol Llyfr Gweddi y 
brenin Edward a'r frenhines Elizabeth, yr oedd 
bedydd lleygol yn gyfreithlawn os byddai baban 
yn debyg o farw, ac heb un gweinidog rheolaidd 
i'w gael yn gyfleus i'w fedyddio ef. Yr oedd 
hyn tebygol wedi ei sylfaenu ar y dyb gyfeiliorn- 
us fod bedydd yn anhebgorol er bod yn gadwed- 
ig. Wedi i ddynion gyrhaeddyd gwell syniadau 
yn mherthynas i fedydd, penderfynwyd yn un- 
fryd, mewn cymanfa a gynhaliwyd yn 1575, fod 
bedydd anghyoedd, hyd yn nod mewn achos o 


BED 


99 


BED 


enbydrwydd, i'w weini yn unig gan weinidogion 
rheolaidd. 

BEDYDD Y MEIRW, y ddefod o fedyddio 
cyrff y meirw, yr hon oedd gynt mewn ymarferiad 
yn mysg rhyw ddynion yn Affrica. Sonir am 
yr arferiad hon gan drydedd cymanfa Carthage, 
fel peth oedd mewn bri mawr gan Gristionogion 
anwybodus. Y mae Gregory Nazianzen hefyd 
yn cymeryd sylw o'r arferiad goelgrefyddol hon. 
Tra thebygol ydyw iddi gael ei sylfaenu ar y dyb 
wag a disail, os byddai dynion wedi esgeuluso 
derbyn bedydd yn nhymor eu bywyd, fod be- 
dyddio eu cyrff meirw yn rhyw radd oiawni 
Dduw am yr esgeulusdod hwnw. Y mae hyn. 
yn dangos fod dynion yn ffolach yn gyffredin yn 
nghylch crefydd na dim arall. 

BEDYDDIO DROS Y MEIRW, defod 
mewn ymarferiad gynt yn mhlith Cristionogion; 
o fedyddio un yn lle y neb a fyddai farw heb 
fedydd. Meddwl y byddai i Dduw gymeradwyo 
bedydd irwy ddirprwy yn lle bedydd wedi ei 
weini ar y dyn ei hun, tebygol ydoedd sylfaen yr 
arferiad hon. Dywed Crysostom, y byddai y 
Marcioniaid yn cyflawni'r ddefod hon gyda 
rhodres ddifyrus, fel y canlyn:—“ Wedi marw 
egwyddorig (catecuman), cuddient ddyn byw 
dan ei wely. _ Yna deuent at y marw a gofynent 
iddo, “A dderbyniai efe fedydd neu beidio?” 
Ond y marw yn peidio ateb, y dyn byw dan y 
gwely a atebai drosto gan ddywedyd, “*y cymerai 
efeei fedyddio yn ei le.” Yna bedyddient y 
byw dros y marw. Os gellir profi, fel y tybia 
rhai, fod yr arfer hon yn ffynu mor foreu ag 
amser Paul; yna gall fod yn taflu goleuni tebyg- 
ol ar y geiriau rhyfedd hyny, “ Os amgen beth 
a wna y rhai a fedyddir dros y meirw, os y meirw 
ni chyfodir ddim? Paham ynte y bedyddir hwy 
dros y meirw?” l Cor. xv. 29. Ond modd bynag, 
y mae cyfeiriad yr apostol at yr arfer rag-gry- 
bwylledig yn cael ei wrthod gan rai, yn enwed- 
igol y Dr. Doddridge, yr hwn a dybia nad oedd 
yr arfer yn ffynu mor foreu ag amser Paul. Y 
mae efe yn esbonio y geiriau yn y modd canlyn- 
ol:—“' Y fath yw ein golygiadau a'n gobeithion ; 
ynte, pe nad felly y byddai, beth a wna y rhai a 
fedyddir fel arwydd eu bod yn cofleidio'r ffydd 
Gristionogol yn Je y meirw, y rhai ydynt newydd 
farw yn achos Crist, eithr ydynt yn cael eu cynal 
i fyny eto trwy olyniad o ddychwelwyr newydd- 
ion, y rhai yn union a gynhygant lenwi eu lle- 
oedd, fel rhesau o filwyr yn neidio yn mlaen i'r 
ymladdfa yn lle eu cymdeithion y rhai oeddynt 
newydd gael eu lladd yn yr ymdrech.” 

BEDYDDWYR, plaid grefyddol dra adna- 
byddus, yn credu fod bedydd i'w weini ym unig 
trwy drochiad. Gwel Bedydd. 

Y Bedyddwyr yn Lloegr a Chymru ydynt yn 

wneyd i fyny un o'r tri enwad o Ymneillduwyr 
a £acaiaidd. Cyfansoddiad eu heglwysi a 
threfn eu haddoliad ydynt gynulleidfaol, neu an- 
nibynol. Yr oeddynt yn gydgyfranogion ag 
eraill yn nyoddefiadau y ddwyfed ganrif ar bym- 
theg, a'r canrifoedd blaenorol; canys yr oedd 
amryw o honynt yn mhlith canlynwyr Wickliff 
a Lolard ; ac hefyd yn mhlith y Protestaniaid 
a'r diwygwyr tramor. Gelwid hwynt yn Hol- 
land, yr Almaen, a'r gogledd-diroedd, yn Fen- 
moniaid ac Ail-fedyddwyr; a chafwyd hwynt yn 


mysg yr Albigensiaid a'r Waldensiaid, yn ngwas- 
BR Piedmont a'r deheudiroedd. 
osparthir y Bedyddwyr yn ddwy blaid— 

Bedyddwyr neillduol, Hen Galfinaidd, a'r ihe 
cyffredinol, neu Arminaidd. Y rhai blaenaf yd- 
ynt y lluosocaf o lawer. Y mae rhai yn mysg 
y ddwy blaid yn caniatau cymundeb rhydd, sef 
yn caniatau i bersonau diargyhoedd heb eu 
trochi i gydgyfranogi a hwynt o swper yr Ar- 
glwydd; er fod eraill a gyfenwir yn Fedyddwyr 
caeth, yn groes i hyny, o herwydd eu bod yn 
golygu trochiad yn hanfodol angenrheidiol er 
rhoddi hawl yn swper yr Arglwydd. 

Rhai o'r Bedyddwyr a gadwant y seithfed 
dydd yn Sabbath, gan gredu fod y ddeddf dde- 
chreuol am hyn yn aros o hyd mewn grym, heb 
gyfnewidiad na diddymiad. Gelwir y rhai hyn 
yn Sabbatariaid. Gwel Sabbatariaid. 

Y mae cryn lawer o'r Bedyddwyr cyffredinol 
wedi myned yn Undodiaid neu Sosiniaid. O 
herwydd hyn y rhai a ymlynant wrth athraw- 
iaeth y Drindod ac Iawn Crist, a ffurfiasant eu 
hunain tua diwedd y 18 ganrif yn Gyfundeb neu 
Gymdeithasfa Newydd; eto cynhaliant i fyny 
ohebiaeth a'u brodyr cyffredinol mewn pethau 
perthynol i fudd cyffredin y blaid; gan ymwrthod 
a phob cymundeb crefyddol â hwynt. 

Rhai cynulleidfaoedd yn mysg y Bedyddwyr 
cyffredinol a ganiatant dri gradd o swyddwyr 
eglwysig; cenhadau neu weinidogion, henuriaid, 
a diaconiaid. 

Calfiniaid yn benaf yw y Bedyddwyr yn Amer- 
ica, ac hefyd. yn yr India Ddwyremiol a Gor- 
llewinol. Y mae'r blaid hon yn wasgaredig dros 
America i gyd, ond yn ynys Rhode y mae yn 
fwyaf lluosog. Yn ol eu hadroddiad a gyhoedd- 
wyd yn 1813, y mae ganddynt 138 o gymdeith- 
asau (associaâions), 2682 o eglwysi, 1859 o wei- 
nidogion, 190,000 o aelodau. Bedyddwyr yr 
Alban ni chynhaliant gymundeb a'u brodyr, o 
herwydd eu bod yn dal egwyddorion gwahanol 
oddiwrthynt. Eto pan ddanfonodd eu brodyr 
Seisnig genhadaeth i'r dwyrain, cyfranasant yn 
haelionus at gyfieithiad yr ysgrythyrau i ieith- 
oedd yr India Ddwyreiniol. 

Bedyddwyr yr Alban ydynt blaid wahanol; 
yn cael eu gwahaniaethu oddiwrth eu brodyr 
eraill trwy amrywiol o bethau neillduol yn eu 
trefn eglwysig. Dywed Mr. Jones, yn ei Eir- 
iadur ar dybiau crefyddol, “* Nad oes hanes o un 
eglwys o Fedyddwyr yn yr Alban cyn y flwydd- 
yn 1765, pan y ffurfiwyd eglwys yn ninas Eiddin, 
dan olygiad Mr. Carmichael a Mr. Archibald 
M“Lean, oddigerth un a ffurfiwyd o ran o fyddin 
Cromwel. Oddiar hyny cafodd eraill eu ffurfio yn 
Dundee, Glasgow, ac yn y rhan fwyaf o brif 
drefi yr Alban; hefyd yn Nghaerludd, ac am- 
ryw ranau o Loegr. Tybiant hwy fod y drefn 
o addoliad a arferid yn yr eglwysi apostolaidd 
yn cael ei ddarlunio yn eglur yn Act. ii. 42 —47; 
ac o herwydd hyny ymdrechant hyd eithaf eu 
gallu i'w chanlyn yn fanylaidd. Y maent yn 
neillduo mwy nag un henuriad yn mhob eglwys, 
yn gweini swper yr Arglwydd, ac yn casglu i'r 
tlodion bob dydd cyntaf o'r wythnos. Gweddiau 
a chynghorion y brodyr a wnant i fyny ran o'u 
trefn eglwysig, dan gyfarwyddyd a_ rheolaeth yr 
henuriaid, i ba rai yn unig y perthyna arolygiad 


BED 


100 


BED 


— 


yr addoliad, llywodraethu mewn achosion dysg- 
yblaeth, llafurio yn y gair a'r athrawiaeth, mewn 
gwahaniaethiad oddiwrth y brodyr a gynghorant 
yn y cyngor. Yr henuriaid ydynt oll yn wyr 
lleyg, wedi eu dewis o fysg y brodyr; ond pan 
fyddo galwad cynaliant hwy a'u cyfraniadau. 
Cymeradwyant hefyd waith yr eglwys yn neillduo 
personau addas at y gwaith o bregethu a bedydd- 
io, er na byddont wedi eu cynhysgaeddu â 
gofal eglwys. 

Dysgyblaeth a llywodraeth y Bedyddwyr Al- 
banaidd sydd hollol gynulleidfaol.  Derbynir 
aelodau ganddynt ar broffes o'u ffydd, trwy gyd- 
synìad yr holl eglwys. Y mae pob achos o 
ddysgyblaeth yn cael ei benderfynu yn yr un 
modd, ac nid oes dim yn cael ei benderfynu gan 
y rhan amlaf. Ymgadwant yn grefyddol rhag 
bwyta gwaed; a thalant barch cydwybodol i 
reol dysgyblaeth, megys y cafodd ei thraddodi 
gan Grist, fel yn anhebgorol angenrheidiol, 
Math. xviii. Dysgwyliant hefyd i'r aelodau fod 
yn ufydd i'r swyddwyr gwladol, i'w hanrhydeddu, 
i dalu freth, ac i beidio mewn un achos eu gwrth- 
wynebu hwynt trwy rym arfau, yn ol gorchymyn 
yr apostol, I Pedr ii. 13, 14. Ystyriant y cariad 
a ddylai dysgyblion Crist ei ddangos y naill at y 
llall, fel un o nodau gwahaniaethol Cristionog- 
aeth. 

Ymddengys fod y Bedyddwyr Albanaidd dros 
lawer o flynyddoedd yn un o ran ffydd ac ym- 
arferiad; ond y mae cynifer o ymraniadau wedi 
cymeryd lle yn ddiweddar yn eu plith, fel y maent 
wedi achosi llawer iawn o derfysg ac ymryson. 
Un o'r prif bleidiau yn eu mysg yw'r ATaldaniaid. 
Gwel Haldaniaid. 

Y mae gan y Bedyddwyr athrofa er dwyn dyn- 
ion ieuainc o dduwioldeb a chynheddfau addas 
i fyny i'r weinidogaeth, yn Nghaerodor, ac un 
arall ragbarotoawl, yn y Fenni, dan olygiad y 
Parch. Mr. Thomas. Y mae ganddynt hefyd 
ddau ddogn i fyfyrwyr, gogyfer a'u dwyn i fyny 
yn un o brif athrofeydd yr Alban, wedi ei roddi 
iddynt gan Dr. Ward, o goleg Greshan. 

Y mae cymanfa gyffredinol y Bedyddwyr cy- 
ffredinol yn cael ei chynal yn flynyddol, ar ddydd 
Iau y Sulgwyn, yn Heol Addoliad (Worship- 
street), Caerludd; ac y mae gan y Bedyddwyr 
neillduol eu cymanfaoedd blynyddol, yn Lloegr 
a Chymru, lle mae y gweinidogion a chenhadau 
yr eglwysi yn cyfarfod i drin achosion cyffredinol 
y blaid; i roddi hanes sefyllfa achos crefydd yn 
y gwahanol eglwysi; ac i anog eu gilydd i gar- 
iad a gweithredoedd da. 

BEDYSAWD, (Bydysawd) yr holl fyd a'r 
cwbl ag sydd ynddo. 

BEDD, y man lle y cleddir cyrff meirw. Yr 
oedd gan yr Iuddewon gynt, ac y mae ganddynt 
eto, olwg fawr ar eu beddau. Gellir dywedyd 
yr un peth am y cenhedloedd yn gyffredinol, yn 
mhob oes ac yn mhob man. Yr oedd claddfa 
yr Iuddewon o'r tu allan i furiau eu dinasoedd ; 
yr unig eithriad ydoedd yn ffafr Jerusalem, o 
fewn muriau yr hon y rhoddwyd cyrff y brenhin- 
oedd o dy Dafydd, Jehoiada yr archoffeiriad, a 
Hulda y broffwydes, i orwedd, 2 Cron. xxiv. 16. 
Yr oedd eu beddau mewn gerddi, meusydd, ochr 
au mynyddoedd ; ac yn gyffredin mewn lleoedd 
unig ac anghyfanedd. Yn eu mysg y trigai 


lloerig Gadara, Marc v. 2, 3, 5, a dywed Joseph- 
us eu bod yn gyrchfa a chuddle y minteioedd 
o ysbeilwyr ag oeddynt yn terfysgu Judea yn ei 
amser ef. 

Claddent eu meirw weithiau mewn maesydd 
agored, ar y rhai y codai teuluoedd cyfoethog ac 
uchel-radd gof-feini ardderchog a golygus, y rhai 
a gadwent mewn modd crefyddol, o bryd i bryd 
yn eu gogoniant a'u hardderchawgrwydd cyn- 
tefig. At yr arfer hon y cyfeiria ein Hiachawdwr . 
yn Math. xxiii. 27; ac y mae y dyfyniad dilynol 
allan o deithiau y Dr. Shaw, yn tueddu yn fawr 
i egluro ymadrodd Crist,—“ Oddigerth ychydig 
bersonau, y rhai a gleddir o fewn cyffiniau 
cysegr-leoedd eu Marabutiaid, y lleill oll a 
ddygir allan ychydig o bellder oddiwrth eu 
dinasoedd a'u pentrefi, lle y mae darn helaeth 
o dir wedi ei neillduo yn gladdfa. Y mae gan 
bob teulu ei ran neillduol o hwn, wedi ei 
gauad megys gardd, lle mae esgyrn eu henafiaid 
yn gorwedd er ys oesoedd. Oddi fewn i'r lleoedd 
cauedig hyn y mae'r beddau oll ar wahan oddi- 
wrth eu gilydd, a maen uniawn-syth wrth y pen 
a'r traed, ar yr hwn y mae enw ac urddas y 
trengedig wedi eu cerfio, 2 Bren. xxiii. l/; a'r 
gwagle rhwng y naill fedd a'r llall wedi ei lenwi 
â blodau, ei ymylu â cherig, neu ei balmantu â 
llech-feini. Dynodir beddau'r prif ddinasyddion 
yn mhellach, trwy gromenau neu ystafelloedd 
bwaog o dair, pedair, neu ychwaneg o latheidiau 
ysgwar wedi eu hadeiladu drostynt; ac megys y 
mae'r rhai hyn yn aml yn agored, ac yn cael eu 
defnyddio yn gysgod rhag gerwindeb yr hin, 
gallasai y lloerig gydaphriodoldeb drigo yn mhlith 
y beddau. Ac megys y mae'r holl gof-feini a'r 
beddau amryddulliawg yma, yn nghyd â'r gwa- 
hanol gromenau a'u muriau cylchynol perthynol 
iddynt yn cael eu cadw ynan, eu gwyn-galchu a'u 
harddu yn wastadol, y maent yn eglurhad parhaus 
ar ymadroddion Crist, pan y cymhara yr Ysgrif- 
enyddion a'r Phariseaid i feddau wedi eu gwymn- 
galchu, y rhai ydynt oddiallan yn ymddangos yn 
hardd a phrydferth, ond oddifewn yn llawn o 
esgyrn y meirw a phob budreddi.” Yr argraff 
gyffredin ar eu beddau, medd Godwyn, ydoedd, 
“Bydded i'r enaid hwn gael ei rwymo i fyny yn 
Mharadwys, neu yn rhwym y bywyd, Amen, 
Amen, Selati.” Yr hen Iuddewon (medd yr un 
awdwr), os na byddai ganddynt feddrod wedi ei 
gael oddiwrth eu henafiaid, a bwrcasent un iddynt 
eu hunain a'u teuluoedd, Gen. xxiii. 3—20; 
Math. xxvii. 7; yr hwn. ydoedd o ran ei ffurf yn 
fwd (vaul4) wedi ei naddu mewn craig, chwe 
chufydd ei hyd, a phedwar o led, yn yr hwn y 
gwneid wyth (yn ol eraill dair ar ddeg) o gelloedd 
neu agenau, megys cynifer o ystafelloedd yn y 
rhai y dodid y cyrff meirw i orwedd; ac mor 
fynych ag y claddent ryw un treiglent faen mawr 
ar enau y gell neu'r ogof. Y mwd ei hun a alw- 
ent yn Geber neu JMagnara; y gwahanol gelloedd, 
Cimim; a'r maen, Golel.. Dichon hyn gynwys 
rheswm dros alw y bedd yn dy, ac ystafelloedd 
yn perthyn iddo; (cymhara) Job. xvii 13; xxx.: 
23, ag Esa. lvii. 2, a thros waith Job yn dywed- 
yd, “Beddau sydd barod i mi,” Job xvii. 1; ac 
hefyd am dreiglo maenmawr ar draws bedd Crist, 
Math. xxvii. 59, 60. Yr Iuddewon a alwent 
feddrod neu gl:ddfa, yn “dy y rhai byw,” i 


BEH 


101 


BEI 


ddynodi eu crediniaeth yn anfarwoldeb yr enaid, 
ac yn adpyfodiad y corff; a phan ddygent gorff 
yno, cyfarchent y rhai a orweddent yno fel hyn,— 
“ Bendigedig a fyddo yr Arglwydd yr hwn a'ch 
creodd, a'ch porthodd, ac a'eh dyg chwi i fyny, 
ac yn y diwedd yn ei gyfiawnder, a'ch cymerodd 
o'r byd. Gwyr ef eich rhifedi oll, ac mewn 
amser cyfaddas efe a'ch bywha chwi. Bendigedig 
fyddo'r Arglwydd, yr hwn sydd yn peri marw- 
olaeth, ac yn adnewyddu bywyd.” Y maent yn 
dal eifod yn anghyfreithlon i ddinystrio bedd- 
adeiladau, naci derfynu esmwythder y meirw, 
trwy gladdu corff arall yn yr un bedd, hyd yn 
nod wedi hir amser; nac i ddwyn dwfr-ffos dros 
“ gladdfa gyffredin; na phrif-ffordd; na chasglu 
tanwydd, na gadael i anifeiliaid bori yno. Gwel 
Claddedigaeth. 

BEDDROD, bedd, claddfa, lle i gladdu y 
meirw ynddo. 

BEHMENIAID, enw a roddir ar y cyfrinol- 
wyr (mystics) a fabwysiadent esboniad Jacob 
Behmen ar ddirgelion natur a gras. Ganwyd 
Behmen yn 1575, yn Hen Siedenbury, yn gyf- 
agos i Gorlitz, yn Lusatia Uchaf. Crydd ydoedd 
wrth ei alwad, a dywedir eì fod yn feddylgar a 
chrefyddol o'i febyd, yn ymbleseru i fynychu 
addoliad Duw. O'r diwedd, wrth ddifrifol ys- 
tyried geiriau Crist, ““ Fy Nhad o'r nef a rydd yr 
Ysbryd Glan ŵ'r neb a ofyno iddo,” cafodd trwy 
hyny ei ddihuno i ddymuno y Dyddanydd addaw- 
edig; ac wrth barhau yn y cyfryw daerni cafodd 
o'r diwedd (i ddefnyddio ei eiriau ef ei hun) “ei 
amgylchu dros saith niwrnod â goleuni dwyfol, 
ac arosodd mewn uchel fyfyrdod a theyrnas lla- 
wenydd.” Âr ol hyn, yn nghylch y flwyddyn 
1600, cafodd ei amgylchu drachefn â goleuni 
dwyfol, a'i adgyflawni a'r wybodaeth nefol, a 
hyny i'r fath raddau, fel yr oedd yn canfod, wrth 
edrych ar y llysiau a'r borfa pan yn rhodio yn 
y maes, eu hansawdd, eu defnyddioldeb, a'u 
priodoliaethau, a hyny wrth eu llinelliad, ag- 
wedd, a'u harwydd-nodau. Yn 1610, cafodd 
drydydd llewyrchiad, trwy yr hwn y datgudd- 
iwyd pellach dirgelioniddo; ond nid ysgrifenodd 
Behmen y datguddiedigaethau hyn hyd 1612. 
Ei draethawd cyntaf a gyfenwyd .Zurora; eithr 
atafaelwyd ef gan senedd Gorlitz cyn ei orphen. 
Ei gyfansoddiad nesaf a elwir Y Tair Egwyddor, 
wrth y rhai y mae yn deall, Y byd tywyll, neu 
uffern; y byd goleu, neu'r nefoedd; a'r byd 
allanol neu weledig, sef ein byd ni. Yn hwn y 
mae yn egluro y materion a drinir yn y cyntaf, 
ac yn chwanegu yr hyn oedd ddiffygiol yn hwnw, 
gan ddangos, l. Y modd y daeth pob peth o 
ewyllys weithgar y Drindod santaidd, anamgy- 
ffredadwy, datguddiedig yn Dad, Mab, ac Ysbryd 
Glan, trwy weithrediad allanol canfyddadwy 
gallu tri-unolaidd, tan, goleuni, a'r ysbryd yn 
nheyrnas nefoedd. 2. Pa fodd a pha beth oedd 
angylion a dynion yn eu creadigaeth, eu bod yn 
ac o Dduw, ei wir hiliogaeth; i'w bywyd dde- 
chreu yn ac oddiwrth y tan dwyfol hwn, yr hwn 
yw tad y goleuni, yn cenhedlu genedigaeth go- 
leuni yn eu heneidiau; o'r hyn y mae'r Ysbryd 
Santaidd, neu anadl cariad dwyfol yn deilliaw, 
yn y tri-unol greadur, megys yn y tri-unol Gre- 
awdwr. 3. Y modd y darfu i rai angylion a 
phob dynion, syrthio oddiwrth Dduw, a'u cyflwr 

o 


dechreuol o fywyd dwyfol tri-unol ynddo ef; 
beth ydynt yn eu cyflwr syrthiedig, a'r gwahan- 
iaeth rhwng cwymp angylion a dynion. 4. Y 
modd y crewyd y ddaear, y ser, a'r elfenau mewn 
canlyniad i gwymp angylion. 5. O bale y mae 
da a drwg yn y byd tymhorol yma; a pha beth 
a feddylir wrth y felldith sydd yn aros ynddo. 
6. Am deyrnas Crist, a'r modd y gosodwyd hi 
mewn gwrthwynebiad i deyrnas uffern. 7. Y 
modd y gall dyn, trwy ffydd yn Nghrist, orch- 
fygu teyrnas uffern, ac felly gaffael iechydwr- 
iaeth dragwyddol. 8. Y modd a phaham na 
chaiff pechod a thrueni deyrnasu ond dros am- 
ser, hyd nes byddo i Dduw, mewn modd gor- 
uwchnaturiol, beri i ddyn syrthiedig gyfodi i 
ogoniant angylaidd, ac i'r cysawd defnyddiol 
hwn ysgwyd ymaith ei felldith, ac ymuno yn 
dragwyddol â'r nefoedd o'r lle y syrthiodd. 

Y flwyddyn ganlynol cyfansoddodd Behmen 
Fywyd triphlyg dyn, yn ol y tair egwyddor rag- 
ddywededig. Yn y traethawd hwn y mae yn 
trin bywyd dyn yn y byd hwn yn helaethach, 
gan ddangos fod ganddo, l. Y gwreichionyn 
bywyd anfarwol, cyffredin i angylion a chyth- 
reuliaid. 2. Y bywyd dwyfol o oleuni ac Ysbryd 
Duw, yr hwn sydd yn gwneyd gwahaniaeth han- 
fodol rhwng angel a chythraul. 3. Bywyd y 
byd allanol, gweledig yma. Y cyntaf a'r di- 
weddaf sydd gyffredin i holl ddynolryw; ond yr 
ail yn unig i wir Gristion neu blentyn Duw. 

Ysgrifenodd Behmen amryw draethodau eraill; 
ond y rhai hyn yw sylfeini ei holl ysgrifeniadau 
eraill. Y mae ei ddrychfeddyliau wedi eu gwisgo 
yn fynych ag arwyddion cyffelybiaethol; ac yn 
ei weithiau diweddaraf y mae wedi mabwysiadu 
amryw ymadroddion fferyllaidd a_ Lladinaidd, y 
rhai a fenthycodd trwy ymddyddan a dynion 
dysgedig. Ond gyda golwg ar y defnydd sydd 
yn ei ysgrifeniadau, y mae yn gwadu iddo ei 
fenthyca na chan ddynion nac o lyfrau. Bu 
farw yn 1624, a'i eiriau diweddaf oeddynt, “Yn 
awr yr wyf yn myned oddiyma i Baradwys.” 

Mabwysiadwyd egwyddorion Behmen gan y 
diweddar gywrain a duwiol Mr. Law, yr hwn a'i 
gwisgodd mewn trwsiad newydd, ac mewn ym- 
adroddion mwy eglur; am dybiau yr hwn gwel 
erthygl Cyfrinolwyr. 

BEIBL, yr ysgrythyr santaidd, neu ysgrifen- 
iadau yr Hen Destament ar Newydd. Ystyr 
y gair Beibl (Bi0Xoc) yw llyfr. Gelwir gair 
Duw felly mewn ffordd o ragoriaeth, o herwydd 
mai llyfr y llyfrau ydyw, yn rhagori ar bob llyfr ; 
arall, yn ei awdwr, eì gynhwysiad, a'i ddyben. | 
Duw yw ei awdwr, gwirionedd digymysg yw ei | 
sylwedd, iechydwriaeth dragwyddol dynolryw yw 
ei ddyben blaenaf, a gogoniant ei awdwr bendi- 
gedig yw ei ddyben penaf. Yr holl ysgrythyrau | 
a roddwyd gan ysbrydoliaeth Duw, nid ar un- 
waith, eithr yn raddol, ar amrywiol amserau, a 
thrwy offerynoliaeth amrywiol bersonau, sef dyn-. 
ion santaidd Duw, y rhai a lefarasant megys y 
cynhyrfwyd hwynt gan yr Ysbryd Glan. De- 
chreuwyd y rhol santaidd gan Moses neu Job, 
ond ni chafodd ei chwblhau hyd amser Ioan, yr 
hwn ydoedd y diweddaf oll o'r ysgrifenwyr ys- 
brydoledig. Ysgrifenwyd yr Hen Destament ar 
y cyntaf yn Hebraeg a Chaldêaeg; a'r Testament 
Newydd yn Hebraeg a Groeg. Casglwyd yr 


BEÍ 


102 


BEI. 


Hen Destament yn nghyd yn un llyfr, fel y tyb- 
ir, gan Ezra, yr hwn a'i dosbarthodd yn dri dos- 
barth; sef y Gyfraith, y Proffwydi, a'r Hagio- 
graphia, neu yr Ysgrifeniadau Santaidd. Y mae 
y Gyfraith yn cynwys Genesis, Exodus, Lefiti- 
cus, Numeri, a Deuteronomium. Y Proffwydi, 
Joshua, Barnwyr, Ruth, Samuel, Llyfrau y 
Brenhinoedd, Esay, Jeremiah, Galarnad, Ezeciel, 
Daniel, a'r proffwydi bach, Job, Ezra, Nehemia, 
ac Esther; yr Hagiographia, y Psalmau, Diar- 
hebion, Ecclesiastes, a Chaniad Solomon. 
Gwnaethpwyd y dosbarthiad hwn er mwyn eyn- 
wys y llyfrau santaidd mewn dau ar hugain o 
rifedi, yn ol rhifedi y llythyrenau yn yr egwy- 
ddor Hebraeg. Wedi hyn yr Iuddewon a gyf- 
rifent eu llyfrau santaidd yn bedwar ar hugain. 
Yn y dosbarthiad hwn y mae'r gyfraith yn sefyll 
fel o'r blaen, a'r proffwydi a ddosparthir yn 
ddau ddosbarth, sef y rhai blaenaf a'r rhai olaf. 
Y proffwydi blaenaf ydynt Joshua, Barnwyr, 
Samnel, a'r Brenhinoedd; a'r rhai olaf ydynt 
Esay, Jeremiah, Ezeciel, a'r proffwydi bach. Yr 
Hagiographia a gynwys y Psalmau, Diarhebion, 
Job, Caniad Solomon, Ruth, Galarnad, Ecclesi- 
astes, Esther, Daniel, Ezra, a dau Lyfr y Cron- 
icl. Dan Ezra y maent yn cynwys Nehemiah. 
Ni chafodd y drefn hon ei chadw yn gaeth, eithr 
nid yw yr amrywiaeth oddiwrthi o fawr bwys. 
Pum llyfr y gyfraith a ddosbarthwyd i 45 o 
ddosbarthiadau. Yr Iuddewon a haerant i'r 
dosbarthiad hwn gael ei wneuthur gan Moses ei 
hun ; ond eraill, gyda mwy o debygolrwydd, a'i 
priodolant i Ezra. Ei ddyben ydoedd, fel y 
byddai i un o'r rhaniadau gael ei ddarllen yn y 
Synagog bob Sabbath. Y rhifedi oedd 54; o 
herwydd yn eu blynyddoedd gmsangol, gan fod 
mis yn cael ei roddi i mewn, yr oedd 54 o Sab- 
bathau. Yn y blynyddoedd eraill tynent hwynt 
ilawri 52, gan gydio ddwywaith ddau ddos- 
barth byr a'u gilydd. Hyd erlidigaeth Anti- 
ochus Epiphanes, y gyfraith yn unig oedd yn 
cael ei darllen ganddynt yn y synagogau; ond 
o herwydd iddo ef eu gwahardd i'w darllen, sef- 


ydlasant 54 o ddosbarthiadau allan o'r proffwydi - 


yn lle'r gyfraith. Pan yr adferwyd y darllen- 
iad o'r gyfraith gan y Maccabeaid, gwasanaethai 
dosbarth o honi hi iddynt yn Ìilith cyntaf, a dos- 
barth allan o'r prophwydi yn ail lith. Rhanwyd 
y dosbarthiadau hyn yn adnodau, os nid gan 
Ezra, gan ryw un yn fuan ar ei ol ef; a hyny er 
gwasanaeth y deonglwyr Targuinaidd neu Gal- 
deaidd; canys gwedi dychweliad yr Iuddewon 
o gaethiwed Babilon, pan beidiodd yr Hebraeg 
a bod eu hiaith gynhenid, ac y daeth y Galdeaeg 
i ymarferiad yn ei lle, yr arferiad oedd darllen 
y gyfraith yn gyntaf yn Hebraeg, ac yn ei de- 
ongli yn y Galdeaeg, i ba berwyl yr oedd y dos- 
barthiadau byraf yn fanteisiol iawn. 

Cafodd yr Hen Destament ar y cyntaf ei gyf- 
ieithu i'r Gryw, trwy orchymyn y noddwr hwnw 
i ddysgeidiaeth, Ptolomey Philadelphius, brenin 
yr Aiflt.. Gelwir hwn “Cyfieithiad y Deg a 
Thriugain;” ac allan o hwn yn gyffredin y bydd- 
ai Crist a'i apostolion yn dyfynu. Yn bresenol 
y mae y ddau Destament wedi eu cyfieithu a'u 
hargraffu, mewn rhan neu yn gwbl, mewn mwy 
na 140 o ieithoedd. Yn eu plith nid y lleiaf 

mewn bri a hynafiaeth yw yr un Cymreig, Y 


neb a ewyllysio weled byr hanes yr amrywiol 
gyfieithiadau, darllened Eiriadur Buck, dan y 
gair Bible; a'r neb a chwenycho weled hanes yr 
amrywiol gyfieithiadau Cymreig, darllened rag- 
ymadrodd rhagorol y diweddar Barch. Dr. Lewis 
i'w esboniad clodwiw ar y Testament Newydd, 
a Geiriadur Charles, dan y gair Beibl, a chaiff, 
ond odid, ei foddhau. 

Heb ychwanegu dim yn mherthynas i ddos- 
barthiad y Beibl yn benodau ac adnodau, (gan 
fod hyny i'w weled yn y gweithion uchod,) awn 
yn mlaen ìî sylwi ar yr agwedd meddwl angen- 
rheidiol er iawn ddefnyddio y Beibl î gael lles 
trwy hyny; ac yna_î roddi cyfarwyddiadau i'w 
ddarllen mewn modd adeiladol a buddiol. 

Yn mherthynas î'r agwedd meddwl angenrheid- 
iol er iawn ddefnyddio y Beibl * gael lles oddi- 
wrtho; gellir sylwi, fod yn anhebgorol angen- 
rheidiol fod y meddwl wedi ei sefydlu yn y gred- 
iniaeth ei fod yn wir air Duw, ac nid gair dyn. 
Heb hyn ni bydd yn alluadwy iddo ei ddarllen 
na'i wrando, na myfyrio ynddo gyda'r parch a'r 
gostyngeiddrwydd, yr hunanymwadiad, a'r 
diolchgarwch ag sydd yn gweddu, ac yn anheb- 
gorol i fod ynddo er cael lles trwyddo. Nid yd- 
ym yn dywedyd na ddylai neb eì ddarllen, ei 
wrando, na myfyrio ynddo hyd nes bod yn holl- 
ol benderfynol yn nghylch ei ddwyfoldeb ; canys 
un o'r moddion tebycaf i ddwyn y meddwli ben- 
derfyniad ar y pwnc hwn yw darlleniad ystyriol 
a diduedd o'r Beibl eihun. Ond yr hyn a olygir 
ydyw, nad yw yn ddysgwyliadwy i neb gael 
gwir les trwy ei ddatguddiedigaethau, tra byddo 
ei feddwl yn sigledig yn nghylch eu gwirionedd 
a'u dwyfoldeb. *' Y gair a glybuwyd ni bu 
fuddiol iddynt hwy, am nad oedd wedi ei gyd- 
dymheru â ffydd yn y rhai a'i clywsant.” Gan 
hyny dylid ymdrechu cael y meddwl yn sefydlog 
yn y pwnc hwn yn flaenafdim.  Í'r dyben hyn 
byddai ystyriaeth ddifrifol a diduedd o'r amryw- 
iol brofion o ddwyfoldeb yr ysgrythyrau santaidd 
yn dra defnyddiol i bawb, yn neillduol i feddyl- 
lau anmhenderfynol a sigledig. Y mae y rhaì 
hyn o ddau fath, sef mewnol ac allanol. Y 
profion mewnol ydynt symlrwydd ac ardderch- 
ogrwydd ei iaith—cydgordiad hollol ei amrywiol 
ranau a'u gilydd—cynhwysiad ei ddatguddied- 
igaethau—purdeb a thuedd foesol a santaidd ei 
hanesyddiaeth, proffwydoliaethau, athrawiaeth, 
gorchymynion, bygythion, addewidion, &c., yn 
nghyd a pherffeithrwydd ei reolau, a'u haddas- 
rwydd i bawb yn mhob sefyllfa ac amgylchiad, 
Y profion allanol ydynt, cymeriad ei ysgrifenwyr 
— cyflawniad ei broffwydoliaethau—y gwyrthiau a 
gyflawnwyd er ei gadarnhau —gofal Duw am dano 
a'i amddiffyniad iddo yn mhob oes, yn ngwyneb 
llid a chynddaredd ei wrthwynebwyr, ac ymgais 
cyfeiliornwyr i'w lygru a'i ŵyrdroi—ac yn neill-. 
duol yr effeithiau dymunol ag sydd yn canlyn 
crediniaeth o hono ac ymarferiad ag ef, ar eg- 
wyddorion ac ymarferion dynolryw yn mhob oes 
a gwlad. Y neb a ystyrio y pethau hyn yn ddif- 
rifol a diragfarn, a fydd dan rwymau i gredu 
mai gair Duw mewn gwirionedd yw y Beibl. 
Wedi dyfod i benderfyniad am hyn, bydd yn 
debyg o gael budd wrth ei ddarllen, &c., os 
bydd yn 1. Yn deimladwy o bwys a gwerth y 
datguddiedigaethau a gynhwysa, a'r rhwymed- 


BEI 


103 


BEI 


ìgaethau sydd arno i fod yn ddiolchgar i Dduw 
am dano yn yr iaith y mae yn ei ddeall. “Os 
ydym,” medd un awdwr, “ yn meddianu rhyw- 
beth tebyg i olygiadau cryfion am gymeriad gor- 
uchel a santaidd Duw, ac o'n cyflwr gwael ac 
isel ein hunain, ni bydd i ni fethu agosau at gyf- 
rol datguddiad dwyfol gyda meddyliau diolchgar 
iddo ef am ein cynysgaeddu yn y fath amgylch- 
iadau âg unrhyw amlygiadau o'i ewyllys, yn 
neillduol am gymeriad a dyben yr amlygiadau 
hyny y rhai a gyflwynir i'n sylw yn y Beibl, yn 
ysgaredig oddiwrth Awdwr ei bodolaeth trwy 
ystod o anufydd-dod pechadurus, ac yn hollol 
anaddas trwy lygriad yr ewyllys a'r serchiadau, 
yn gystal i'w wasanaethu a'i fwynhau. Buasai 
yn gyfiawn iddo ein rhoddi ni i fyny i ddychy- 
mygion ein calonau ein hunain, heb ganiatau i 
ni un cyfarwyddyd pellach o'i wybodaeth an- 
feidrol ei hun. Yn y cyflwr hwnw mor druenus 
a fuasai ein sefyllfa foesol! Wedi ein hysgaru 
oddiwrth Dduw—dan lywodraeth galluoedd y 
f£ywyllwch—yn canlyn tueddiadau ein tymherau 
mwyaf creulon ac aflywodraethus, ni allasem ond 
cynhyddu o'r naill radd o lygredd a thrueni i'r 
llall, hyd nes cael ein hunain allan o gyrhaedd 
hyd yn nod y tosturi dwyfol ei hun. Eithr ym- 
welwyd â ni a chodiad haul o'ruchelder ; a goleu - 
ni ei wirionedd ef a dywynodd trwy y caddug ag 
oedd yn ein hamgylchynu; a'r “rhai oeddynt yn 
eistedd mewn tywyllwch, ac yn mro a chysgod 
angau, a welsant oleuni mawr,” ac yn nghanol ein 
gwrthryfel cawsom ein goddiweddyd â lleferydd 
Duw, yn dywedyd wrthym yn yr acen dyneraf a 
thrugarocaf, * Arnoch chwi wyr yr wyf fi yn galw, 
ac at feibion dynion y mae fy llais. Pa hyd, yn- 
fydion, y cerwch ynfydrwydd? a chwi watwar- 
wyr, y bydd hoíf genych watwar? ac y casa 
ffyliaid wybodaeth? Dychwelwch wrth fy ngher- 
ydd: wele mia dywalltaffy Ysbryd i chwi, fy 
ngeiriau a hysbysafi chwi.” Yn awr dywedaf, 
fod y ffaith ei hun o ddatguddiad dwyfol wedi ei 
fwriadui wella ein cyflwr, yn hollol ddigon i 
gynhyrfu ein diolchgarwch gwresocaf, ac i'n 
cynhysgaeddu a'r ymgais grefaf, aca'r teimladau 
parchedicaf, pa bryd bynag y byddom yn dynesu 
at oraclau Duw.” 

“Ond os awn yn mlaen i chwilio cymeriad y 
cyfranogiadau dwyfol yma, bydd i'n rhwymedig- 
aethau ymddangos yn llawer mwy, a'n diolch- 
garwch a ddylai gael ei gynhyrfu yn gyfatebol. 
Sylwer gan hyny mai yn yr ysgrythyrau santaidd 
yn unig yr ydym yn cael amlygiadau rhesymol o 
effeithiol o Dduw ; darluniad dealladwy o darddiad 
drwg moesol; y drefn irwy yr hon yr effeithiwyd 
iechydwriaeth dyn, yn nghyda chyfrwng ei ddy- 
nesiad a& Dduw, Mic. vi. 6—9; Heb. iv. 14, 16; 
vii. 26; ac hefyd gwirionedd a sicrwydd cyflwr 
dyfodol. Yn nghylch hwn, yn nghyd â phob un 
o'r pethau a enwyd, buasai dyn heb oleuni dat- 
guddiad mewn tywyllwch hollol; neu os cyfrifir 
hyn yn ddywediad rhy gryf, yn amddifad o bob 
hapusrwydd boddhaol. Gwiri gynygiadau gael 
eu gwneuthur er profi anfarwoldeb yr enaid, ar 
egwyddorion amnibynol ar yr ysgrythyr; ond heb 
chwenych bychanu llafur y rhai hyny a ymboen- 
asant yn yr ymchwil, caniataer ini sylwi, Fod 
yr amgylchiad na chyrhaeddodd neb erioed ryw- 
beth tebyg i sicrwydd ar y pwnc hyd nes iddo 


gael ei ddwyn o fewn cylch goleuni ysbrydoliaeth 
yn ddigonoli gyfiawnhau lledtyb fod rhagoriaeth 
rhesymiad diweddar ar eiddo yr henafiaid ar y 
mater, yn cyfodi efallai yn ddifeddwl i'w ddeiliaid 
oddiwrth amlygiadau y gair datguddiedig. Myn- 
ych yr adgofiwyd nio dybiau Socrates, Plato, 
Cicero, ac eraill, y rhai fel y dywedir, trwy 
weithrediad rheswm yn unig, a ddarganfuasant 


I nad y presenol yw'r unig gyflwr o fodolaeth— 


nad ydym yn darfod bodoli gyda'r bywyd hwn, 
eithr bod cyflwr ì ddyfod yn yr hwn y gwobrwyir 
rhinwedd, ac y cosbir drygioni. A chaniatau i'r 
cyfryw ddarganfodiadau gael eu gwneuthur, yr 
hyn yn wir nid ydym yn chwenych ei wadu, 
gofynwn i'r rhai a ymffrostiant mewn athronydd- 
iaeth gyda'r dyben i leihau gwerth datguddiad, 
gofynwni'r cyfryw bersonau beth a gostiodd i'r 
gwyr hyny wrth erlyn y wybodaeth dan sylw, 
cyn iddynt allu gorfoleddu yn y perchenogiad o 
honi? A ganlynodd gwrthwynebwyr datzuldiad 
erioed yr ysbrydoedd meistrolgar yn eu hyindaith 
feddyliawl?—a ddarfu iddynt erioed gynyg at 
ddysgyblu eu meddyliau eu hunain yn yr un 
ystad erwin a llafurus o ymchwiliad ag y bu 

rhai hyny dan rwymau am fisoedd a blynyddoedd 
trafferthus i'w chanlyn? Ofnwn nas gwnaethant 
ddim o hyny: ac y maent o herwydd hyny, yn 
annigonol i benderfynu pa gynifer sydd a allasent 
gyraedd yr un radd o sicrwydd ar y pwnc ac a 
gyrhaeddodd yrenwogion hyny. Yr oedd y ffordd 
trwy paun y cyrhaeddwyd y gwirionedd ganddynt 
hwy yn rhy ddyrus i dynu sylw y rhan fwyaf o 
ddynion, am hyny Duw o'i diriondeb anfeidrol 
a ddatguddiodd un ferach arhwyddach. Y mae 
hon i'w chael yn yr ysgrythyrau; ac heb arswydo 
gwawd a chwerthiniad yr arabwr cellwerus, 
dywedwn fod y dyn mwyaf annysgedig a fedro 
ddarllen ei Feibl, ac a ddefnyddio yr hysbys- 
rwydd y mae hwnw yn ei gynwys, yn gwybod 
llawer mwy am gyflwr dyfodol, na Socrates na 
Phlato. Heblaw hyny y mae gwybodaeth y 
blaenaf yn llawer iawn mwy rhinweddol ac 
effeithiol nag eiddo y rhai olaf, yr hyn sydd yn 
ei gwneuthur yn llawer mwy gwerthfawr. Mor 
amheus oedd y prawf ag oedd yn gorphwys ar 
benderfyniadau athronyddiaeth yn ymddangos i 
feddyliau y personau crybwylledig, fel yr oedd- 
ynt yn ddigon pell o gael eu boddloni eu hunain 
yn mherthynas i sicrwydd yr athrawiaethau 
a gynygient eu dirgymell ar eraill. Mewn am- 
gylchiadau ag yr oedd cynhaliaeth y cyfryw 
egwyddorion yn fwyaf angenrheidiol, hyder yr 
athronydd a'i gadawodd; ac yn ngwyneb angau 
golygai efe hanfodiad cyflwr dyfodol fel dadl 
anmhenderfynadwy. Y mae hyd yn nod Cicero 
yn siarad am yr athrawiaeth yma fel peth amheus ; 
yn ei draethawd ar “Hen Oedran' y mae yn 
dywedyd, Fod Cato yr henaf yn crybwyll am 
dani fel tyb ag yr oedd yn hoffì, yn hytrach nag 
fel athrawiaeth ag yr oedd yn medru ei phrofi; 
ac wedi enwi yr holl resymau y gwyddai efe am 
danynt drosti, y mae ar y cyfan yn cysuro ei hun. 
â'r ystyriaeth, nad allasai y chwiw-athronwyr, y 
rhaia wythwynebant y dyb am anfarwoldeb yr 
enaid, ddim gwawdio ei hygoeledd ef, gan na 
byddent yn bod mwy nag yntau, os byddai yr 
enaid farw gyda'r corff. Y mae Plato yn ei 
Phaedon yn peri i Socrates siarad gydag amheu- 


BEI 


104 


BEI 


aeth yn nghylch ei resymau ei hunan, ac yn 
cyflwyno Simmias yn dywedyd, “Dylem afaelyd 
yn y rhesymau cryfaf dros yr athrawiaeth hon 
a allwn ni ein hunain na neb arall eu cynyg. Os 
bydd i'r ddwy ffordd brofi yn annigonol, rhaid 
i ni pa fodd bynag roddi fyny â'r profion goreu 
allwn gael, hyd oni ddelo rhyw addewid neu daat- 
guddiad i egluro y pwnc â ni.” Ni allodd doethineb 
Socrates a Phlato yn nghyd, mewn gwirionedd, 
ond yn unig cael rhesymau dros eu tyb hoff, 
rhai nid allasent roddi boddlonrwydd iddynt hwy 
eu hunain. Nid yw bod Cicero mor afaelgar yn 
yr un dyb, fel y dywedai fod yn well ganddo 
gyfeiliorni gyda Phlato wrth ei dal na meddwl 
yn iawn gyda y rhai oedd yn ei gwadu, yn 
gwneyd fawr dros resymau ei athraw, yn ych- 
wanegu fawr atynt ei hunan, ac yn y diwedd y 
mae, mewn effaith, yn rhoi y pwnci fyny, yn 
nghyd â'r holl resymau drosto; ac yn cysuro ei 
hun ac eraill yn ngwyneb dyfodiad angau, trwy 
brofi nad yw marwolaeth yn niwaid hyd yn nod 
os derfydd yr enaid gyda'r coríf. Y cyfryw oedd 
penderfyniadau athronyddiaeth, a'r cyfryw oedd 

prawf tra amheus ar yr hwn yr oedd y pender- 
fyniadau hyny yn gorphwys. Ond os trown i'r 
ysgrythyrau santaidd, y mae pob amheuaeth yn 
cael ei symud ymaith, a phob gwrthddadl yn 
cael ei dystewi. Yr hyn ydoedd yn ymddangos yn 
wir yn debygol, ac i'w ddymuno yn fawr, sydd 
trwy y datguddiad hwn wedi ei wneuthur yn sicr 
a diamheuol. Y mae dychymygion athronydd- 
iaeth yn rhoi ffordd i sicrwydd datguddiad, a 
bywyd ac anllygredigaeth yn cael eu dwyn i 
oleuni trwy yr efengyl.” 

«Yn awr bydded i'r amrywiol ystyriaethau a 
enwyl gael eu cydio yn nghyd ;—a bydded iddynt 
gael eu harolygu ar eu penau eu hunain, ac yn 
nghyd. Bydded i ansawdd bwysig a thuedd 
gysurlawn yr hysbysiadau hyn gael eu hystyried. 
Bydded i'r cyfrwng gwybodaeth sydd genym yn 
y Beibl gael ei gymharu a'r crwydriadau a'r an- 
sicrwydd y mae'r rhai sydd yn amddìfad o'i 


oleuni a'i rinwedd yn rhwym o ymostwng iddo; 


a gofynwn heb ofni y canlyniadau, onid yw'r 
ystyriaethau hyn yn gyfaddas i gynhyrfu ein 
diolchgarwch wrth ddynesu at Dduw, megys yn 
llefaru yn yllyfrhwnw?” Yn sicr ymaent. A'r 
diolchgarwch hwn i Dduw, rhaid i ni, os ydym 
am gael lles wrth ddarllen ei air, gydio, 

2. Ystyriaeth ddifrifol o bwysfawrogrwydd a 
gwerth y datguddiedigaethau y mae gair Duw yn 
eu cynwys. Dyfnion bethau Duw—pethau mawr- 
ion eì gyfraith ef—pethau angenrheidiol—pethau 
buddiol—pethau rhyfedd—pethau a berthynant 
i'n heddwch—pethau yn nglyn wrth iechydwr- 
iaeth—pethau amlwg a roddwyd i ni ac i'n plant 
dros byth—ïe, ein heinioes ni ydynt, l Cor.ii. 
10; Hos. viii. 12; Act. xv. 28; xx. 20; Salm. 
cxix. 18; Luc xix. 42; Heb. vi. 9; Deut. xxix. 29; 
Deut. xxxii. 47. Nid ydynt gan hyny i gellwair 
â hwynt, nac i wneyd a hwy mewn modd ysgafn 
a dibwys. Yr oedd “calon Dafydd yn crynu 
rhag gair Duw,” Sal. cxix. 161: ac “ar hwn yr 
edrychaf, medd yr Arglwydd; sef ar y truan a'r 
cystuddedig o ysbryd, ac sydd yn crynu wrth fy 
ngair,” Es.lxvi. 2, Eithr, O, gymaint sydd yn 


mwneyd â gair Duw mewn modd ysgafn, ac âg | 


ysbrydoedd baleh ac hunanol! Dynion a agorant 


yr ysgrythyrau, ac a ddarllenant eu gwirioneddau 
pwysfawr mewn modd mor anystyriol a dideimlad 
a phe byddent yn darllen ffug-draethawd, neu 
ffug-hanes! Nid yw yn alluadwy i'r rhaì hyny 
gael lles wrth eu darllen. Os meddyliwn am 
gael lles wrth ddarllen yr ysgrythyrau rhaid i ni 
ymwneyd a hwynt, a. 

3. Gyda gweddi daer at. Dduw, am ddylanwad- 
au grasol a goleuol yr Ysbryd Glan. Felly y 
gwnai Dafydd, Sal. cxix. 18. Felly rhaid i ninau 
wneuthur, os meddyliwn am gael lles. Ond 
y mae yn deilwng o sylw neillduol, nad yw 
dylanwadau yr Ysbryd Glan yn angenrheidiol er, 
nac wedi eu bwriadu i symud ymaith naci wneyd 
i fyny un diffyg ag sydd yn y gair; canys cyfraith 
yr Arglwydd sydd berffaith, Sal. xix. 7. Nid 
ydynt yn angenrheidiol er gwneuthur y gair yn 
berffeithiach na goleuach; ond er ein tueddu ni 
i fyfyrio ac aros ynddo, ac i wneuthur iawn ddefn- 
yddo hono. Ynom ni ac nid yn y gair y mae'r 
diffyg; ac os mynwn gael lles, rhaid i ni fod yn 
ystyriol o hyny, a thaer lefain am ddylanwadau 
dwyfol i'w symud i ffwrdd. Tra byddo dynion 
yn esgeulus o hyny, y maent yn esgeuluso 
y prif foddion y mae Duw wedi eu gosod er dwyn 
hyny oddiamgylch. Gallant ddarllen a dadleu, 
a gosod eu cywreinrwydd ar waith, ond heb 
hyn bydd iddynt aros yn anwybodus ymarferol 
o egwyddorion dechreuad ymadroddion Duw. 
Ond gweddi'r ffydd yn cael ei chyflwyno o galon 
ostyngedig a drylliedig un wedi dysgu eistedd yn 
isel wrth draed Crist, i dderbyn o'i eiriau, ni fetha 
un amseradatgloi trysordy y nef a chynysgaeddu 
y gweddiwr gostyngedig â'r perlau cynhwys- 
edig ynddo; y rhai ydynt werthfawrocach na'r 
gemau, ac nad oes dim dymunol cyffelyb iddynt. 
Dylem hefyd ymwneyd â'r gair, os ewyllysiwn 
gael lles trwy hyny, 

4. Gydameddwl rhydd, agored argyhoeddiad a 
chyda hollol benderfyniad meddwl î ymostwng i, a 
chymeryd ein harwain gan air Duw mewn barn ac 
ymarferiad. Llefara, Arglwydd, y mae dy was yn 
clywed, a ddylai fod ein hiaith o'r galon, wrth ym- 
wneyd â gair Duw. Rhaid “ein troi a'n gwneuth- 
ur fel plant bychain; ïe, rhaid ini fod yn ffol fel y 
byddom ddoeth; ” hyny yw, ymostwng i gymeryd 
eìn harwain a'u dysgu gan y Beibl yn unig os 
mynwn gael lles oddiwrtho. _ ““ Y Beibl, a'r Beibl 
yn unig ddylai fod ein crefydd.” Hwn yw'r 
unig faen-prawf wrth yr hwn yr ydym i bender- 
fynu beth sydd wirionedd. At y gyfraith ac at 
y dystiolaeth gan hyny â'n tybiau ein hunain 
a thybiau pawb eraill; gan benderfynu peidio 
a'u derbyn na'u coleddu, ond yn unig cyn belled 
ag y caffom, ar ol yr ymchwil fanylafa mwyaf 
diduedd, eu bod yn cytuno â hwn. Na fydded i 
ni byth gynyg dwyn y Beibl at ein tybiau ein 
hunain; ond eìn tybiau ein hunain at y Beibl. 
Ymdrechwch fod fel y Berêaid, “*Y rhai oeddynt 
foneddigeiddiach na'r rhai o Thessalonica, y rhai 
a dderbyniasant y gair gyda phob parodrwydd 
meddwl, (hyny yw gyda meddwl agored i argy- 
hoeddiad, ac awyddus am wybod y gwirionedd,) 
gan chwilio beunydd yr ysgrythyrau a oedd y 
pethau hyn felly,” Act. xvii. ll. Na fydded i 
ni chwilio yr ysgrythyrau yn fwy am arfau i 
amddiffyn ein tybiau rhagffurfiedig o'n plaid ein 
hunain, nag am adnabyddiaeth o'r gwirionedd, 


BEI 


fel y mae yn yr Iesu. “'Gostyngeiddrwydd, 
ysbryd drylliedig, ffydd ddiysgog, hyder hollol, 
tuedd i dderbyn yr oll y mae Duw yn ei ddywed- 
yd yn ei ystyr amlwg ac eglur, am mai efe sydd 
yn ei ddywedyd—ydynt y cymhwysderau sydd 
yn gweddu dyn pan y mae ei Greawdwr yn ym- 
ostwng i fod ei ddysgawdwr, ac yn y gweithrediad 
o ba rai yn unig y gallwn ddysgwyl gwneuthur 
eu cynydd mewn gwybodaeth ysbrydol. Os 
ydym yn foddlon dehongli geiriau unrhyw awdwr 
dynol yn eu harwyddocad eglur ac amlwg, yn sicr 
ni ddylem wrthod gwneuthur hyn gydagolwg arno 
ef; yrhwn sydd ynllefaru o'r nef. Y mae y golyg- 
iad hwn yn cael ei osod allan mewn dull tra 
godidog gan Saurin, yn un o'i bregethau. Yr 
'wyf yn caniatau yn rhwydd, medd ef, pe buaswn 
yn ymgynghori yn unig a'm rheswm fy hunan 
nad allwn gael allan rai o ddirgeledigaethau'r 
efengyl. Etopan y meddyliwyfam ardderchawg- 
rwydd Duw, pan yr edrychwyfar y cefnfor helaeth 
acw—pan yr ystyriwyf yr o// anferth hwnw— 
nid oes dim yn rhyfedd i mi—nid oes dim yn 
peri i mi ameu—nid oes dim nad allaf ei dderbyn, 
gan nad pa mor amamgyffredadwy y byddo. Pan 
y byddo'r pwnc yn ddwyfol, yr ydwyf yn barod i 
gredu y cwbl,i ganiatau y cwbl, i dderbyn y 
cwbl; ond i mi fod yn sicr mai Duw sydd yn 
llefaru wrthyf, neu ryw un arall drosto. Wedi 
caffael hyn nid wyf mwyach yn rhyfeddu fod tri 
o bersonau gwahaniaethol yn yr un hanfod 
dwyfol; un Duw, ac eto Tad, Mab, ac Ysbryd 
Glan. Rhaid naill ai i grefydd beidio a. dywed- 
yd dim wrthym am Dduw, neu r^aid i'r hyn a 
ddywedo fod tu hwnt i'n hamgyffredion; ac wrth 
arolygu hyd yn nod ymylau y cefnfor mawr hwn, 
y mae yn rhaid iddo o angenrheidrwydd arddang- 
os helaethrwydd dirfawr, yn yr hwn y mae ein 
golwg gwanaidd ni yn cael ei golli. Ond yrhyn 
sydd yn perii mi ryfeddu, yr hyn sydd yn fy 
mhetruso, yr hyn sydd yn fy arswydo yw canfod 
creadur bychan, dyn gwael, paladr bychan o 
oleuni yn godywynu frwy ychydig beirianau 
llesg, yn dadleu pwnc â'r Bod goruchelaf; yn 
gwrthwynebu y dealltwriaeth hwnw ag sydd yn 
eistedd wrth lyw y bydysawd, yn amheu yr hyn 
y mae efe yn sicrhau, yn dadleu yr hyn y mae 
efe yn benderfynu, yn appelio oddiwrth ei ben- 
derfyniadau ef, ac hyd yn nod ar ol i Dduw roddi 
iddo brawf, yn gwrthod pob athrawiaeth ag sydd 
uwchlaw ei amgyffrediad. _ Dos i'th ddiddymdra, 
greadur marwol! pa ynfydrwydd a'th orlenwodd? 
pa fodd y rhyfygi, tydi, yr hwn nid ydwyt onid 
namyn—tydi, yr hwn nid yw dy hanfod ond 
gronyn—i gystadlu dy hun â'r Goruchaf, â'r hwn 
sydd yn llenwi y nefoedd a'r ddaear, a'r hwn na ddi- 
chon y nefoedd, ïe nefoedd y nefoedd mo'igynwys ! 
A elli di wrth chwilio gael gafael ar Dduw? A 
elli di gael yr Hollalluog hyd berffeithrwydd?” 
O na byddai dynion ag sydd yn ewyllysio 
clywed Duw yn llefaru—ag sydd yn ceisio dodi 
anrhydedd ar y Beibl, yn wyliadwrusrhag arfer- 
iad mor gyflawn o niwaid —mor ddianrhydeddus 
i Dduw, ac mor ddinystriol i'w lleshad goruchelaf 
a goreu eu hunain! Cafodd cenadwri awdur- 
dodedig ei hanfon o orsedd Duw, wedi ei chad- 
arnhau â'r prawfiadau helaethaf a mwyaf sicr. 
Beth gan hyny yw ein dyledswydd? Yn sicr 
nid rhagfarnu cynhwysiad y datguddiad hwn— 


105 


BEI 


nid penderfynu ar ei phriodoldeb—nid beio ar eí 
hawliau. “'Ein gorchwyl syml yw cyfieithu ei 
hamrywiol ranau yn deg a diragfarn, ac yna ym- 
ostwng yn hollol i'w hawdurdod oruchel. Wedi i 
oleuni datguddiad ymweled â ni, nid yw ffurfiad 
ein credo crefyddol mwyach wedi ei adael i 
freuddwydion dychymyg, neu feddyliadau athr- 
onyddiaeth, ond y maent i gael eu tynu yn deg 
a chywir allan o'r dystiolaeth ddwyfol yn unig. 
Ac y mae'r un egwyddorion i lywodraethu y 
dysgedig a'r annysgedig yn gyfartal. Swydd 
cyfieithydd yw rhoddi darluniad teg o'r gyn- 
ysgrif. Ac yn awr, gan fod. y darluniad cywir 
hyn wedi ei roddi, ein gwaith ni yw ei ddefnyddio 
yn ofalus, a chymeryd argraff deg a ffyddlon o 
hono. Ein gwaith ni yw puro ein dealltwriaeth 
o'i holl syniadau blaenorol. Rhaid ini ddwyn 
meddwl rhydd a diragfarn at y gorchwyl. Rhaid 
ei fod nid uchder ac ystyfnigrwydd tybiau rhag- 
ffurfiedig, nac annibyniaeth falchaidd yr hwn 
sydd yn meddwl ei fod wedi cyrhaeddyd canol- 
bwynt ei ddealltwriaeth. Rhaid i ni ddwyn gyda 
ni hyddysgedd plentyn bach os meddyliwn enill 
teyrnas nefoedd. Rhaid ei fod nid yn ufydd-dod 
mewn rhan, eithr yn hollol ac annysgwyliadwy. 
Rhaid gochelyd chwiliota yr hyn sydd gyflawn, 
tywyllu'r hyn sydd oleu, ac ystwytho yr hyn 
sydd awdurdodol a llym. Ni oddef y Beibl un 
cyfaddawd (compromise). Y mae yn proffesu bod 
yn gyfarwyddyd ein ffydd, ac yn honi awdur- 
dod hollol ar galonau a dealltwriaeth dynion. 
Ni bydd iddo ddyfod iun cytundeb â ni ar ein 
hegwyddorion naturiol. Y mae yn arddelwi yr 
holl feddwl fel ei eiddo dyledus, ac y mae yn 
apelio at wirionedd y nef am awdurdod oruchel 
ei osodiadau. <Melldigedig yw pob un a roddo 
at, neu a dyno oddiwrth eiriau y llyfr hwn,” yw 
yr iaith hollol yn yr hon y mae yn traddodi ei 
hun. Y mae hyn yn ein rhwymo ni wrth ei 
delerau. Nid oes un ffordd i ddianc wedi hyn. 
Rhaid i ni ddwyn pob meddwli gaethiwed i'w 
ufydd-dod, ac y mae yn rhaid i ni aros mor glym- 
edig wrth y rheol a'r athrawiaeth ag y mae'r 
gofen gywir hon o eiddo Duw yn ei osod o'n 
blaen — ag y mae un cyfreithiwr yn glynu wrth 
ei ysgrifen brawf a'i gopinod.” 

“Wedi cael fel hyn sicrwydd o ewyllys ddat- 
guddiedig Duw, ei wneuthur a ddylai fod ein 
penderfyniad a'n dyben. “Nid pob un ag sydd 
yn dywedyd wrthyf, Arglwydd, Arglwydd, medd 
Crist, a â i mewn i deyrnas nefoedd, ond yr 
hwn sydd yn gwneuthur ewyllys fy Nhad yr 
hwn sydd yn y nefoedd. Gwell a fuasai 
i ni fod allan o gyraedd goleuni a dylanwad- 
au'r gair, na bod yn meddianu ei fanteision, 
ac eto nacâu ein hufydd-dod iddo. Canys tra 
y curir y gwas yr hwn ni wyddai ewyllys ei 
Arglwydd, ac o ganlyniad nis gwnaeth ef, âg 
ychydig o ffonodiau; yr hwn sydd yn ei wybod 
ac nis gwnaeth, a gurir â llawer. 

«Y fath fel yr ymddengys yw'r parotoad 
calon, a'r tuedd meddwl gofynedig yn y rhai a 
ewyllysiant gael, oddiwrth fyfyrdod ar yr ysgry- 
thyrau santaidd, y llesiant hwnw ag oedd yn 
ngolwg y Bod dwyfol ei gyfranu trwy eu cyfryng- 
dod. Y Beibl yw'r cyfrwng cyffredin trwy ba 
un y mae efe yn cyflwyno ei fendithion ìi ddyn, 
ac yn unig trwy gyfleu ein hunain mewn sefylKa 


BEI 


106 


BEI 


gyfleus, a chynysgaeddu ein hunain â chyfryng- 
au addas y gallwn ddysgwyl yn rhesymol am 
gyfranogi o afon dwfr y bywyd.” 

Wedi gosod ger bron y darllenydd ychydig o 
reolau cyffredinol gyda golwg ar y dull y dylid 
ymwneyd â'r datguddiad dwyfol, er cael lles trwy 
hyny; awn yn mlaen i osod ger ei fron amryw 
reolau neillduol i'w cadw mewn golwg wrth 
ddarllen y Beibl, gyda golwg ar yr un peth. 

1, Bydded ymdrech ddiwyd gael eì wneuthur, 
er cael allan feddwl llythyrenol pob rhan o'r ysgry- 
thyr. Y mae meddwl llythyrenol yr ysgrythyr, 
er nad ydyw i orphwys ynddo, o'r pwys mwyaf, 
gan ei fod yn gorwedd wrth sylfaen pob meddwl 
arall. Y diffyg o ymgadw at y rheol hon yw'r 
achos fod tybiau mor chwithig a_ chyfeil- 
iornus wedi cael eu coleddu gan gynifer o 
ddynion gwirdda. Yn amymwybodus fod rhyw 
feddwl arbenig a neillduol i eiriau Ysbryd Duw, 
meddyliasant fod pob dyn af ei ryddid i ysbrydoli 
a deongli yr ysgrythyrau yn ol ei olygiadau a'i 
archwaeth neillduol eihun. Ie, cyn belled yr aeth 
rhai, a'r rhaì hyny yn ddynion o dduwioldeb 
diamheuol hefyd, yn y dyb hon, fel yr edrychas- 
ant ar y meddwl llythyrenol olawer llai pwys 
na'r dynion ysbrydol; gan y gall y llythyren, 
meddant hwy, a'i bod weithiau yn eglur ac 
amlwg yn gwrthddywedyd yr ysbryd. I bob 
meddwl deallgar, rhaid, tebygol, fod tuedd ni- 
weidiol y cyfryw egwyddorion yn amlwg ar 
unwaith, gan eu bod yn diddymu awdurdod 
datguddiad dwyfol, ac yn ei wneyd yn 
ddifudd trwy fympwy ac ynfydrwydd dynion. 
Yr ydym yn cynghori gan hyny ar fod i ystyr 
lythyrenol pob rhan o'r ysgrythyr gael ymofyn 
am dano yn gyntaf, ac na byddo i un deongliad 
o natur ysbrydol gael ei dderbyn, ac a fyddo yn 
anghytunol â'r meddwl llythyrenol, yn ei ystyr 
eglur a theg. Pan y byddom wedi cael allan 
feddwlllythyrenolyr ysgrythyr, y mae yn hawdd 
wedi hyny ei wneuthur yn fuddioli athrawiaethu, 
i geryddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder. Eithr 
y mae amrywiol ranau o'r Beibl yn perthynu i 


foesoldeb, ag y mae yn rhaid eu deall yn yr ystyr 


lythyrenol; hyny yw, yn yr ystyr eglur ag a 
roddodd yr ysgrifenwyr santaidd iddynt trwy 
ysbrydoliaeth yr Ysbryd Glan, yr hwn ydoedd 
yn ddiamheuol yn alluog i gynysgaeddu ei 
ysgrifenyddion âg ymadroddion naturiol, ac â'r 
cyfryw ag oedd yn addasi arwyddo yr ystyr. 
Rhaid i ni gan hyny chwilio'r ysgrythyrau a'r 
un gofal eg yr ydym yn ymdrechu sicrhau syn- 
wyr rhyw awdwr arall. Nid ydys mewn un achos 
yn ymfoddloni amcanu at feddwl awdwr, ond yn 
ymdrechu ei gael allan mewn modd sicr, trwy 
bwyso grym yr ymadroddion y mae'n ddefnyddio, 
Y mae awdwyr y llyfrau santaidd nid yn unig 
yn dywedyd gwirionedd, ond hefyd yn ei ddy- 
wedyd mewn modd synhwyrol a rhesymol. Gan 
hyny pan nad yw ystyr lythyrenol eu geiriau yn 
cynwys un afresymoldeb, y gwir ystyr ydyw, a 
rhaid i bob ystyr arall gael ei dynu oddiwrtho, 
acni ddylid ymdrechu at aralleg a chyffelyb- 
iaeth, ond yn unig pan y byddo'r ystyr lythyrenol 
yn afresymol. Yna yn wir rhaid yw ymdrechu 
at gyffelybiaeth, oblegyd nad allasai Ysbryd 
Duw ysbrydoli dynion âg afresymoldeb ; ond nid 
amgen; canys nid oes un ysgrifenydd rhesymol 


bob amser yn mabwysiadu ymadroddion anmAri- 
odol a chyffelybiaethol. 

2. Darllener yr ysgrythyrau yn drefnus a chys- 
ylltiadol. ae 

Nid yw y cynghor hwn yn angenrheidiol gyda 
golwg ar yr un gwaith arall ond y Beibl, Tuag 
atneb ysgrifeniadau eraill ni ddangosir y fath 
wrthdroad synwyr ag a ddangosir tuag at y rhai 
hyny, mewn cymhariaeth i ba rai nid yw y lleill 
oll ond megys yr us at y gwenith. Wrth ddarllen 
yr ysgrythyrau santaidd, ymddengys yn rhy 
gyffredin fod dynion yn eu hystyried eu hunain 
at eu rhyddid i ymwrthod â'r holl reolau a_gyf-. 
rifir yn anhepgorol er sicrhau synwyr unrhyw 
awdwr dynol, hyd yn nod ar y pethau lleiaf eu 
pwys. Byddai sibrwd i berson yn nghylch 
defnyddio gwaith awdwr, yn addasrwydd o'i 
ddarllen mewn trefn olynol—o beidio a dechreu 
yn ei ddiwedd neu ei ganol—o roddi iddo ddar- 
lleniad trwyadla theg, er ei ddeall yn gyflawn— 
yn cael ei gyfiawn ystyried yn sarhad ar ei ddeall- 
twriaeth. Y mae'r peth mor amlwg, a'r ym- 
ddygiad gwrthwynebol mor ddisynwyr, fel na 
byddai i neb ond ynfyd gynyg y fath gyfarwydd- 
yd, nac i fod yn ddiffygiol o hono. Ond bydded 
1 ymddygiad y rhai a broffesant barch i'r gyfrol 
santaidd, a chariad at ei datguddiedigaethau, 
lefain, pa gymaint o angen y cyfryw gyfarwyddyd 
sydd gyda golwg arni hi. Neillduir rhyw ranau 
anwylgu o'r gyfrol santaidd oddiwrth y lleill, a 
rhoddir i'r rhai hyn y parch a'r ystyriaeth ag 
sydd yn ogyfuwch ddyledus i'r cwbl—“ Na 
fynegwch hyn yn Gath!” Gyda pha hyder ac 
addasrwydd y gall y cyfryw Gristionogion wrth- 
wynebu yr ymosodiadau llidiog, eithr anwybodus, 
a wneir ar y gair santaidd gan y gwrthgredwyr 
rhagfarnllyd! Heb erioed roddi i'r llyfr hwnw, 
ar ddatguddiadau pa un y mae eu holl obeithion 
presenol a dyfodol wedi eu sylfaenu, ddarlleniad 
gofalus ac ystyriol, y mae efe ei hun mor an- 
wybodus o'i gynhwysiad ag yw ei gymydog 
gwaeth, ond mwy esgusodol. Bod y pethau hyn 
felly sydd ffaith alarus yn galw yn uchel am 
ddiwygiad; a chyda golwg ar hwylusaw hyn y 
cynhygir y cyfarwyddiadau dilynol. 

1. Darllenwch y Beibl yn rheolaidd, ac ar am- 
serau gosodedig. 

Ni ddylai dyledswydd mor bwysig, na braint 
mor werthfawr, gael ei chyflawni ar bangau a 
rhuthriadau. Byddai hyn yn llai ceryddadwy 
pe byddai y Beibl yr hyn y mae llawer yn ym- 
ddangos yn ystyried ei fod ; sef casgliad o syn- 
wyr-wersi moesol a chrefyddol, eithr yn hollol 
ddigysylltiad ac anymddibynol ar eu gilydd. 
Ond nid hyny yw'r ffaith. Hanes gyfladdol a 
pharhaus o lywodraeth foesol Duw, mewn cy- 
sylltiad a'i ddybenion goruchel a daionus yn 
iechydwriaeth dyn ydyw: ac nid ydyw mawr 
amryw ddoethineb Duw, fel y mae yn ymddang- 
os yn y cyflawniad o'r dybenion hyn, i'w ganfod 
eithr trwy gyfrwng dwys fyfyrdod o bob rhan 
o'r dystiolaeth santaidd. “Bod eithafion yn 
cenedlu eithafion, sydd osodiad ac y cyfeirir ato 
yn aml mewn achosion crefyddol yn gystal ag 
achosion eraill; ac o herwydd mai gwirionedd 
yw fod dylanwadau yr Ysbryd Glan yn anheb- 
gorol angenrheidiol er canfod gwirioneddau'r 
Beibl mewn modd ysbrydol, y mae dynion i'w 


BEI 


107 


BEI 


cael ag sydd yn gosod gweddi yn lle myfyrdod. 
Eithr ni ddylai y rhai hyn pa fodd bynag gael 
eu hysgar un amser. Y mae y flaenaf yn an- 
hebgorol, eithr nid yw yr olaf yn llai felly— 
“Rhaid oedd gwneuthur hyn, ac na adewid y 
lleill heibio.” “Os yw myfyrdod heb weddi, 
medd Dr. Watts, “yn atheistiaeth, y mae gweddi 
heb fyfyrdod yn rhyfyg.” Y mae Duw yn gweith- 
redu trwy'r cyfryngau y mae efe wedi eu gosod, 
ac nid yw yn gwneuthur ei ddoniau blaenorol 
yn ddifudd trwy ei rai diweddar, eithr yn hytrach 
yn eu gwneuthur yn effeithiol; ac nid dyben 
priodol datguddiad yw amlygu yr hyn a allesid 
ei ganfod heb ddatguddiad, yn yr ymarferiad o 
fyfyrdod a threfn. I ochelyd gan hyny y cyf- 
ryw gyhuddiad, ac i ddyogelu y llesiant a_ ellir 
ei fwynhau trwy gyfrwng yr ysgrythyrau, my- 
fyrier hwynt yn ofalus a rheolaidd. Byddedi 
ryw gyfran, bydded can lleied ag y byddo, o bob 
diwrnod, gael ei gysegru at y gorchwyl gor- 
uchel a buddiol hwn. Edrycher ar hyn—megys 
mewn gwirionedd y mae—edrycher arno mor 
angenrheidiol er bywyd a maethlonrwydd yr 
enaid ag yw ymborth i'r corff; canys fel y dywed 
Jerome, anwybodaeth o'r ysgrythyrau sydd an- 
wybodaeth o Grist.” 

2. Darllenwch yr ysgrythyrau yn gysylltiadol 
ac mewn írefn. 

Y mae cryn lawer o'r Beibl yn hanesiol; ac y 
mae yr hyn nad yw yn eglur felly, eto mor gy- 
sylltiedig a'r llall, fel y mae gwybodaeth o'r cyf- 
ryw berthynas, yn gystal ag o gymeriad ac am- 
gylchiadau'r ysgrifenydd, yn nghyd a'r personau 
a gyfenwir, yn angenrheidiol er ei iawn ddeall. 
Y mae y pwys o ddarllen y Beibl mewn trefn 
hanesiol a brudiol, yn llawer mwy nag y dichon 
y cyffredinolrwydd o ddynion ei ddychymygu. 
Y mae hanesyddiaeth a phroffwydoliaeth, er 
engraifft, yn adlewyrchu goleuni y naill ar y 
llall, ac yn tueddu at wneuthur llawer o_ bethau 
yn eglur a fuasai heb hyny yn aros yn dywyll 
ac anegluradwy. Y cyfryw ddull o ddarllen, 
medd y dysgedig Lightfoot, “' yw y dull mwyaf 
boddhaol a hyfryd, a mwyaf cadarnhaol i'r deall- 
twriaeth a'r cof ag a all fod... Y mae yn sefydlu 
hanesion yn eich meddwl—yn dwyn pethau me- 
gys i hanfodiad ger bron eich llygaid—yn peri 

-i chwi nodi yr hyn hebddo ni buasech yn cymer- 
yd sylw o hono—yn peri i chwi beidio gadael i'r 
dernyn lleiaf o air fyned heibio yn ddisylw—ac 
weithiau mewn pethau amheus a dadleugar, yn 
eu gosod tu hwnt ìi bob amheuaeth.” 

3. Sylwch gyda manyldra ar dueddnod a_dyben 
yr ysgrifenydd. 

Y mae hwn naill aì yn gyffredinol neu neill- 
duol: y blaenaf yn golygu ei ddyben yn y cyf- 
anwaith, a'r llall ei is-ddyben mewn rhanau 
arbenig. Fel enghraifftiau o'r blaenaf, gwel 
Ioan xx. 31; 2Pedriii. 1; lloanii. 14; Diar. 
i.1—4. Fel enghraifftiau o'r olaf, gwel 1. Cor. 
x. 25—29, wediei gymharu a pen. viii. 1; Rhuf. 
v.1l. Gellir cael hyn allan, nid yn unig oddi- 
wrth ymadroddion neillduol yn y llyfr, ond hefyd 
wrth ystyried yr achlysur o'i ysgrifenu, yn nghyd 
ag amgylchiad y rhai y cafodd ei ysgrifenu at- 
ynt; ac hefyd trwy ddarllen y llyfri gyd drosto, 
a thrwy gofio fod holl amcan yr ysgrythyrau yn 
cyfeiriaw at Grist yn ei sefyllfa gyfryngol, 


4. Bydded â sylw neillduol gael ei wneyd o'r 
cyd-destun, neu yr hyn a. ddywedir yn arweiniol 


'â'r gyfran dan sylw. 


Y diffyg o hyn sydd wedi achosi llawer o'r 
ddadleuaeth â'r hon y mae'r eglwys Gristionogol 
wedi cael ei haflonyddu. _ Pob athrawiaeth gref- 
yddol, gan nad pa mor anferth ei chymeriad, a 
gafodd ei hamgylchynu a'i hamddiffyn trwy 
luaws o destunau, y rhai, trwy gael eu rhwygo 
ymaith mewn modd treisiol oddiwrth eu cyd- 
destunau, a ymddangosant megys yn cefnogi 
y tybiau y dygir hwynt yn brawf o honynt. 
Eithr os na ddichon pethau gwrthwyneb fod yn 
yr un ystyr yn wirionedd, felly ni ddichon i'r 
amrywiol dybiau gwrthwynebol a gawsant eu 
gosod allan fel casgliadau pur a didwyll allan o 
air Duw, gael yn rhesymol eu hystyried fel y 
cyfryw. I'r dyben iochelyd y cyfryw wyrdrô- 
adau o'r ysgrythyr, y mae y rheol uchod yn 
haeddianol o sylw neillduol, Wedi i ddyben yr 
ysgrifenydd gael ei sicrhau, yn ol y rheolau a 
osodwyd ger bron yn flaenorol, bydded i gyfran 
ag sydd yn perthyn i'r mater dan sylw gael ei 
hystyried yn hollol a gofalus, a bydded i bob 
darn o honi gael ei esbonio fel yn gwneuthur i 
fyny un ran o'r cwbl. Weithiau nid yw y cyd- 
destun yn cynwys ond ychydig adnodau, a 
phrydiau eraill y mae yn cynwys penod, ïe, llyfr 
cyfan. Ond pa fodd bynag y dygwyddo am 
hyny, y mae y rheol yn aros mewn grym, a'r 
angenrhaid yn anghyfnewidiol. Er enghraifft, 
i'r dyben i ganfod gwir ystyr Math. x.9, 10, 19, 
&c., dylid ystyried y cyd-destun, yr hwn sydd” 
yn ein harwain yn ol at ddechreuad y benod, ac 
yn eglur ddangos fod y cyfarwyddiadau hyny yn 
golygu y deuddeg apostol yn unig. Yr un modd 
er deall 1 Pedr iv. 18, dylem edrych yn ol i'r 
12fed adnod, oddiwrth yr hon y mae yn amlwg 
nad yw'r apostol yn son am y cyflwr dyfodol — 
o'r hyn leiaf, yn benaf—eithr am y dyoddefiadau 
a'r croesau ag oeddynt y pryd hwnw yn dynesu. 

Y mae yn addas sylwi yn y lle hwn, gan nad 
pa mor ddefnyddiol, ar amryw gyfrifon, yw y 
dosbarthiadau presenol o'r ysgrythyr i benodau 
ac adnodau, eto eu bod yn aml yn hollol ddi- 
nystrio synwyr amryw ranau o honi, ac yn lludd- 
ias y darllenydd yn fynych rhag rhoddi yr ystyr- 
iaeth hwnw i'r cyd-destyn ag sydd yn anhebgor- 
ol angenrheidiol er iawn ddeall synwyr yr ys- 
grythyr. 

Wrth ymgynghori a'r cyd-destun, dylid cy- 
meryd sylw neillduol o'r ymsangau (parentkesis) 
ag sydd yn dygwydd yn aml, yn neillduol yn 
epistolau Paul. Y mae llawer o'r rhai hyn wedi 
eu dynodi a'u nodweddiadau priod yn y cyfieith- 
ad Cymreig o'r Beibl, er nad bob amser, na phob 
amser yn gywir lle mae hyny wedi ei wneyd. 
Mewn amgylchiad amheus, y ffordd oreu yw 
ymgynghori â rhyw esboniad cyfrifol, megys 
eiddo Doddridge, Gyse, Lewis, Henry, &c., gan 
fabwysiadu eu penderfyniadau hwynt can belled 
ag yr ymddangosant yn maturiol a rhesymol. 
Mewn amrywiol o amgylchiadau y maer ys- 
grifenydd ei hun yn nodi allan mewn modd di- 
gon eglur i bob darllenydd ystyriol, derfynau yr 
ymsang i'r hwn y cafodd ei arwain, trwy ail- 
adroddiad o'r un geiriau yn ei ddychweliad yn 
ol atei brif fater; megys yn Eph. iii. I, wedi ei 


BEI 


108 


BEI 


ar — 2 - 


chymharu â'r 14; 1 Tim. iii. 8—17, wedi eu 
cymharu ag adn. 18, &c. 

Annichonadwy meddwl na darlunio y niwaid 
sydd wedi cael ei wneyd wrth esbonio y Beibl, 
o ddiffyg cadw yn gaeth at y rheol dan sylw. 
““Mor annheg, (medd Burder,) mor afresymol 
ac mor dreisiol, yw dull llawer o esbonio gair 
Duw! Dewisant gyfran, dewisant ddull ymad - 
rodd, gan ei ysgar oddiwrth y gwahanran ym- 
adrodd y mae yn perthyniddo; ac eglurant ef 
mewn ystyr ag y mae cydundeb y geiriau a'r 
silladau yn unig yn ganiatau, a'u hystyried yn- 
ddynt eu hunain. Os bydd i air Duw gael ei 
ddifynio a'i ddirdynu yn y modd hwn, pa wrth- 
uni na fydd iddo ymddangos yn ei ddywedyd, 
pa dybiau na fydd iddo ymddangos yn eu cefn- 
ogi, a pha ddychymygion na fydd iddo eu bodd- 
hau! Ond a fyddai i'r fath ddull o esbonio gael 
ei oddef gan unrhyw awdwr dynol? A fyddai 
i'r fath drefn o esbonio gael ei goddef wrth eg- 
luro unrhyw ddarn o weithiau hyglod awdurol 
hynafiaeth? Eto, yn y cyfryw amgylchiad, bydd- 
ai mewn cymhariaeth yn ddiniwaid, er yn hollol 
anamddiffynadwy. Ond pwy a all gyfrif y ni- 
waid a gymerai le yn achos gwirionedd datgudd- 
iedig, pe halogid ei ffrydiau grisialaidd fel hyn, 
a phe byddai iddo gael ei lygru yn llygad y 
ffynon ?” 

5. Gwneler cymhariad gofalus o ranau cyf- 
atebol. 

Hwn yw un o'r cynorthwyon goreu a ellir ei 
fabwysiadu tuag at gyrhaeddyd meddwl cywir y 
rhanau athrawiaethol o'r Beibl, ac y mae wedi ei 
osod o fewn cyrhaeddiad pob un a fedro ddarllen 
y llyfr dwyfol. Oddiwrth beth profiad o'r ym- 
arferiad hwn, nid ydym yn petruso dywedyd 

bydd iddi wneyd mwy tuag at gaffaeliad 
gwybodaeth ysgrythyrol na threuliad amser 
maith i ymgynghori âg esboniadau a chynhorth- 
wyon Beiblaidd eraill, gan nad pa mor ddefn- 
yddiol yw y cyfryw gynhorthwyon yn eu lle 
priodol. O angenrheidrwydd y mae yn rhaid 
fod yn yr ysgrythyrau santaidd, megys mewn 


ysgrifeniadau oedranus eraill, amryw ranau ar yr. 


olwg gyntaf yn ymddangos yn dywyll ac ansicr. 
Ac er y caniateir fod hyn yn cyfodi, mewn rhai 
amgylchiadau, oddwrth y cyfeiriadau at effeithiau 
a dygwyddiadau, ag y mae yn rhaid cyrchu 
gwybodaeth o honynt allan o leoedd eraill, eto 
ceir trwy brofiad, y bydd i gymhariaeth ddiwyd 
a doeth o ranau cyfatebol yn gyffredinol symud 
ymaith bob anhawsder, a gwneuthur yr ystyr yn 
eglur. Hyn yn neillduol yw'r amgylchiad yn y 
rhanau athrawiaethol o'r Beibl, y rhai a esbonir 
ac a eglurir yn y modd mwyaf boddhaol, “nid 
â'r geiriau a ddysgir gan ddoethineb ddynol, 
eithr a ddysgir gan yr Ysbryd Glan, gan gyd- 
farnu pethau ysbrydol â phethau ysbrydol.” 
“Os nad ydyw trefn natur i'w dysgu trwy arol- 
ygiad arwynebol o'r nefoedd a'r ddaear, ac os na 
bydd i'r tir roddi ei gynyrch eithr i'r rhai sydd 
yn ei aredig a'i wrteithio yn ddiwyd, pwy a 
ddichon ddychymygu y gall doethineb gair Duw 
ymddangos ar yr olwg gyntafi bob darllenydd 
cyffredin? Rhaid cymharu natur a natur ei 
hun; a rhaid cymharu ysgrythyr â'r ysgrythyr 
ei hun, os mynir deall y naill neu'r llall.” 
“Hwnw,” medd Hilary, “yw'r darllenydd goreu, 


yr bwn sydd yn deongli dywediadau wrth ddy- 
wediadau; yr hwn nid yw yn dwyn esboniad at 
y Beibl, nac yn traws-osod ystyr a'r Beibl, 
eithr sydd yn cael ystyr yn y Beibl, ac yn ei dynu 
o'r Beibl.” 

Dylai, medd esgob Horsley, fod yn rheol gan 
bob un a ewyllysio ddarllen yr ysgrythyrau 
santaidd mewn modd adeiladol a buddiol, i gym- 
haru pob testyn a fyddo naill ai yn ymddangos 
yn bwysig o herwydd yr athrawiaeth y mae yn 
gynwys, neu yn hynod o herwydd troad ei ym- 
adroddion, a'i ranau cyfatebol mewn dosbarth- 
iadau eraill o'r gair santaidd; hyny yw, a'r 
rhanau hyny yn y rhai y mae'r un mater yn cael 
ei drin, a synwyr yn cydgordio, a'r ymadrodd yn 
cyfateb.” “'Y mae ynhollolanghredadwyibob un, 
oddieithr y neb a wnaeth ryw radd o brawf, pa gy- 
maint o gynydd aellir ei wneyd yn y wybodaeth ag 
sydd yn gwneyd dyn yn ddoethi'riechydwriaeth, 
trwy fyfyrio yr ysgrythyrau yn y dull hwn, heb 
un esboniad na deongliad oddigerth yr hyn y mae 
gwahanol ranau y rheol santaidd yn naturiol yn 
ei roddi ar eu gilydd. Nid wyf yn petruso sicr- 
hau, y bydd i'r Cristion mwyaf annysgedig, os 
gall ond darllen ei Feibl, ac os cymer boen i'w 
ddarllen yn y modd yma, nid yn unig i gyrhaedd- 
yd yr holl wybodaeth ymarferol hono ag sy'n 
angenrheidiol i'w wneuthur yn ddoeth i iechyd- 
wriaeth; ond.hefyd y bydd iddo trwy fendith 
Duw ddyfod yn gyfarwydd aphob peth perthyn- 
ol i'w grefydd, a hyny i'r fath raddau fel na bydd 
yn agored i gael eì arwain ar ddidro gan gau- 
resymau a gau-haeriadau y rhai hyny a geisiant 
argraffu eu tybiau eu hunain ar oraclau Duw. 
Gall yn ddiberygl fod yn anwybodus o bob athr- 
onyddiaeth oddieithr yr hyn a ddysgir allan o'r 
llyfrau santaidd; y rhai yn wir a gynhwysant yr 
athronyddiaeth uwchaf, wedi ei chyfaddasu at y 
galluoedd iselaf. Gall yn ddiberygl aros yn an- 
wybodus o bob hanesyddiaeth oddigerth yr hyn 
a gesglir yn nghylch oesoedd cyntaf yr eglwys 
Iuddewaidd a Christionogol, allan o lyfrau can- 
nonaidd yr Hen a'r Newydd Destament. Bydded 
iddo fyfyrio y rhai hyn, yn y dull yr ydwyf fì yn 
cynghori, gan weddio yn ddibaid am ddylanwad 
yr ysbryd a'u rhoddodd hwynt, ac ni bydd i holl 
gylch athronyddiaeth dywyll, a hanesyddiaeth 
gudd, byth i allu dwyn rheswm trwy yr hwn y 
bydd i ewyllys ddrygionus dyn i allu siglo ffydd 
y Cristion dysgedig hwn. Bydd i'r Beibl, 
wedi ei fyfyrio fel hyn, mewn gwirionedd brofi 
fod yr hyn yr ydym ni y Protestaniaid yn tybied 
ei fod—yn rheol sicr a digonol ffydd ac ymarfer- 
iad, yn darian iechydwriaeth, â'r hon yn unig y 
gellir diffoddi holl bicellau tanllyd y fall.” 

Cyfatebiadau a ddosbarthir i sylweddol a geiriol. 
Y mae y blaenaf yn cofleidio mater yr athraw- 
iaeth neu'r hanesyddiaeth; a'r olaf yn golygu y 
geiriau a'r ymadroddion. Dulliau ymresymiad, 
cyffelybiaethau, a'r iaith. Y maent yn cael eu 
dosbarthu yn mhellach i ddigonol ac annigonol: 
digonol pan yn effeithio yr holl fater cynhwysedig 
yn y testyn; annigonol pan yn effeithio ond rhan 
ynunigo hono. Y rhai blaenaf o ganlyniad yw 
y rhai mwyaf pwysig, ond nid yw y rhai olaf i 
gael eu hystyried yn ddiwerth. 

Y mae Mr. Horne yn gosod y rheolau canlynol 


| i'w canlyn wrth gymharu rhanau cyfatebol a'u 


109 


BEN 


y 


gilydd: 1. Y rhanau hyny ydynt i'w cymharu 
yn flaenaf, y rhai a ysgrifenwyd gan yr un awdwr 
ac ar destyn cyfatebol. — 2. Sicrhaer pa un ai bod 
y gymhariaeth sydd rhwng y naill ran a'r llall yn 
cynhwys cymhariaeth gywir, a pha un ai bod y 
rhanau yn ddigonol debygol: hyny yw, nid yn unig 
pê un ai bod yr un gair, ond hefyd yr un peth yn 
cyfateb i'w gilydd i'r dybeni ffurfio barn bender- 
fynol yn mherthynas iddo.—3. Pan y byddo 
dwy ran dan sylw, dewiser y rhan egluraf a 
helaethaf i egluro y rhan leiaf ac anegluraf.—4. 
Pan y byddo pethau eraill yn cyfateb dewiser y 
cyfatebiad agosaf o flaen y pellaf.—ô. Nid oes 
un cymhorth i'w gael oddiwrth ranau cyfatebol, 
synwyr y rhai sydd ansicr.—6. Sylwer ar ddyben 
yr ysgrifenydd wrth gymharu lleoedd ag y sonir 
am yr un peth ynddynt. 

6. Cadwer golwg neillduol ab gysondeb y ffydd. 

““ Cysondeb y ffydd meddant hwy yw cydgord- 
iad anrhwystredig yr ysgrythyr yn mhrif bynciau 
fiydd a dyledswydd; neu y cyfartalwch y mae 
athrawiaethau'r Beibl yn ei ddwyn i'w gilydd.” 

Gesyd rhai bwys mawr ar y rheol uchod yn 
neongliad y beibl; ond eraill a dybiant na ddylid 
gosod dim mwy o bwys arni na bod. yn ofalus, 
pan y byddo rhyw ymadrodd yn dywyll a dyrus, 
am beidio a'i ddeongli yn y cyfryw fodd ag i 
wrthddywedyd rhan arall, lle yr amlygir rhyw 
fater mewn modd eglur ac amlwg; canys meddant 
hwy os penderfynir banau'r ffydd cyn chwilio, y 
mae prif ddyben chwilio wedi cael ei wneuthur 
yn ofer. Heblaw hyny, pwy sydd i benderfynu 
prif bynciau crefydd ii chwiliwr? Pa un ai efe 
ei hun wrth y Beibl, neu ryw rai eraill drosto? 
os efe ei hun wrth y Beibl, yna dylai y»drechu 
myned â meddwl rhydd, heb ei rag feddianu 
gan dybiau anffaeledig, at y beibl, ì chwilio am 
y gwirionedd; gan benderfynu ymwrthod â'i 
dybiau blaenorol, beth bynag fvddont, ond cael 
eu bod yn groesi hwn; os rhyw rai eraill sydd 
i benderfynu drosto, Pwy ydynt? A phwy a'u 
hawdurdododd! 

Gosodir y rheolau canlynol f«l gocheliadau 
wrth ddarllen y Beibl mewn modd ymarferol: 
—l. Dylid ystyried synwyr egiur lle fel ei wir 
feddwl.—2. Wrth dynu casgliadau ac addysg- 
iadau oddiwrth y testyn santaidd, dylid bod yn 
dra gofalus eu bod yn deilliaw oddiwrtho trwy 
ganlyniad naturiol, a'u bod mewn perífaith gyd 
gordiad â holl ewyllys eglur ddatguddiedig 
l)uw.—3. Yn mhob cymhwysiad ymarferol 
dylid sefydlu'r meddwl ar Grist; yn gyntaf, fel 
y mae i gael ei &derbyn trwy ífydd er iechydwr- 
iaeth; yn ail, fel y mae i'w efelychu fel ein 
hesiampl.—4. Na ddylem dybied fod y rheolau 
hyny ag a ystyrid yn anhepgorol angenrheidiol 
yn nechreuad ein hymchwil Feiblaidd, yn dyfod 
yn hollol anangenrheidicl wedii ni ddyfod yn 
gyfarwydd i raddau cryn helaeth yn llythyren yr 
ysgrythyr. 

BEIBLIAID, enw a roddwyd i ryw. ddoctor 
iaid, yn y ddeuddegfed a'r drydedd ganrif ar 
ddeg, y rhai a ddeonglent yr ysgrythyrau yn eu 
hysgolion cyhoeddus, gan ymdrechu profi eu 
hathrawiaethau trwy awdurdod yr ysgrythyr, 
mewn gwrthwynebiad i draddodiadau ausicr, a 
thybiau yr ysgolion. Ar yr un egwyddor y ffurf- 
iodd Duwiclwyr y ddwyfed ganrif ar bymtheg, 

P 


yr hyn a alwent Colegau Beiblaidd, er deongli 
yr ysgrythyrau. Gwel Duwiolwyr. 

BEIBL-DDEWINIAETH, math o ddewin- 
iaeth a gyflawnir trwy gyfryngdod y Deibl.. Cyn- 
hwysa cymeryd rhanau o'r Beibl wrth ddamwain, 
a thynu casgliadau oddiwrthynt ain bethau 
dyfodol. Yr ydoedd mewn mawr ymarïoriad 
wrth gysegru esgobion. Cyhoeddodd F. J. 
Davidus, Jesuit, Feibl-ddewiniaeth dan yr enw 
ffugiol Periducus Christianus. Sicrheir fod rhai 
dynion diniwed wedi arferyd Beibl-ddewiniaeth 
gyda golwg ar gyílwr dyfodol eu heneidiau; ac 
iddynt, pan y dygwyddasant gyfarfod a thestyn 
dychrynllyd fyned bron yn wallgof. Yn sicr 
nid y ffordd i wybod meddwl Duw ydyw dewis 
darnau ysgaredig o'r ysgrythyr, neu trwy dynu 
cerdyn ar yr hwn y gellir ysgrifenu rhyw adnod, 
synwyr yr hon sydd i'w gasglu yn unig oddiwrth 
y cyn-destyn. 

BENDIGEDIG; gwynfydedig; un o deitlau 
aml a lluosog Duw yn yr ysgrythyrau santaidd, 
Marc xiv. 61, 62; I Tim.i. ll; vi. 15. 

Y mae'r gair uaxaptoc, agyfieithir bendigedig, 
yn arwyddo gwynfydedig neu ddedwydd, yn 
gystal a bendigedig, canmoladwy, neu glodwiw. 
Gwynfydedig yw ei ystyr gyntefig, neu ei brif 
ystyr. 

; Gelwir Duw yn fendigedig, l. O herwydd yr 
hyn yw ynddo eì hun. Ynddo ei hun y nae yn 
Fod anfeidrol berffaith. Bod anfeidrol berffaith 
yw bod diddiffyg, a bod diddiífyg yw bod perifaith 
ddedwydd. Y mae annedwyddwch bob amser yn 
cyfodi oddiar ryw ddiífyg yn ei ddeiliaid; natur- 
iol neu foesol; naill ai dilfyg gwybodaeth, gallu, 
cyfoeth, santeiddrwydd, neu ryw beth arall, sydd 
yn gwneyd pawb yn annedwydd, ag sydd felly. 
Ond nid oes un diífyg yn Nuw; gan eì fod yn 
Fod anfeidrol berffaith. Rhaid gan hyny ei fod 
yn anfeidrol ddedwydd. Y mae yn hol!lddigonol 
ac yn holleyfoethoe; o herwydd hyny nid oes 
ganddo ddim i'w ddymuno, na dim i'w feddianu 
a'i fwynhau nad oes ganddo. Nid oes dim nad 
all ond sydd yn cynwys gwrth-ddywediad, neu 
yn groesi uniondeb a santeiddrwydd. Megys 
nad oes ganddo ddim i'w ddymuno a'i fwynhau 
a'i feddianu nad yw yn ei feddu, felly h«fyd nid 
oes ganddo ddim ì'w ofnì na'i arswydo, gan ei 
fod yn oruchaf ac yn hollulluog. Y mae yn anu- 
feidrol santaidd, ac o herwydd hyny yn hollol 
rydd oddiwrth y nwydau a'r tymherau ag sydd 
yn gwneuthur bodau rhesymol ausantaidd yn 
annedwydd; megys llid, ceníìgen, anfoddlon- 
rwydd, &c. Duw cariad yw, ac nid oes llidiawg- 
rwydd, mewn ystyr briodol, ynddo ef. Y mae yn 
anghyfnewidiol ac anymddibynol am ei ddod- 
wyddwch yn gystal a'i fodoliaeth. Nid yw 
caniadau angelion a seintiau yn ychwanegu dim 
atei ogoniant hanfodol na'i ddedwyddwch ef; 
ac nid allllid, gwrthryfel, cableddau, ac anufudd- 
dod cythreuliaidachollddynion, eífeiihio dim arno 
ef i'w wneuthur yn llai dedwydd. Yr oedd mor 
ddedwydd erioed, pan nad oedd ond ei hunan 
mewn bod ac yw yn awr; ac y mae mor ddedwydd 
yn awr ag y bydd byth. 2. O herwydd yr hyn yw 
i'w greaduriaid. Ffynon ddihysbydd, nid yn unig 
ei ddedwyddwch ei hun ond hefyd dedwyddwch 
ei greaduriaid ydyw ef. Y mae yn ddigon idd» 
ei hun ac yn ddigon iddynt hwythau. Nid ocs 


BEN 


Í10 


BÊN 


dim dedwyddwch yn cael ei fwynhau ganddynt 
hwy ond y mae efe yn achos ac awdwr o hono. 
Creodd y byd ar y cyntaf i'r dyben i'w gyfranu 
ei hun i eraill, er eu dedwyddwch. Rhedodd 
ffynon pob dedwyddwch y pryd hwnw megys 
dros ei cheulanau.. O hyny hyd yn awr y mae 
yn parhaui redeg: a bydd iddi barhau i redeg 
byth. Y mae pob creadur bywiol yn derbyn ei 
holl ddedwyddwch o Dduw; ond y mae ded- 
wyddwch creaduriaid rhesymol yn gynwysedig 
mewn tebygolrwyddi Dduw, a mwynhad o hono. 
Pechod yn unig a all atal hyn. 3. O Aerwydd 
yr hyn y mae yn eì dderbyn, ac a ddylai gael 
oddiwrth eì greaduriaid mewn ffordd o ad-daliad 
am cei haelioni iddynt. Megys y mae pob peth 
o hono ef, fel eu hachos dechreuol, a thrwyddo ef 
fel eu hachos effeithiol, felly y dylai pob peth 
derfynu ynddo ef mewn gogoniant a mawl. Caiff 
ogoniant oddiwrth ei boll greaduriaid, naill ai yn 
ddyoddefol neu yn weithredol; a chaiff g/od byth 
oddiwrth fìloedd o filoedd a myrdd myrddiynau 
, 0 angelion, cerubiaid, seraffiaid, a seintiau, am 

ei holl ddaioni iddynt. Iddo ef y byddo y gogon- 
iant, a'r fendith, a'r gallu, a'r mawredd, yw ac a 
fydd eu hiaith hyfryd hwy yn dragywydd. Addas 
iawn gan hyny yw ei alw ef Y Bendigedig. 

BELARMIN, Cardinal Pabaidd, ac Iesuad, 
enwog am ei wrthwynebiad diwyd i Brotestan- 
iaeth, gyda golwg ar yr hyn y cafodd ei anfon 
i'r Iseldiroedd. Ganwyd cf yn Monte Puliano, 
yn Tuscany, yn y flwyddyn 1542. Dywedir ei 
fod o'r farn Awgustinaidd ar atbrawiaeth gras 
yn bytrach nac o'r un Iesuaidd. Ei brif orchwyl 
ydoedd Cwff o Ddadleuaeth. Herwydd nad yw 
y llyfr hwn yn honi mewn modd uniongyrchol 
awdurdod yPab mewn pethau tymhorol, dywedir 
ìi Sextus V. i'w osod yn mysg y llyfrau gwahardd- 
edig. Wrth farw dywedir iddo gymunu haner ei 
enaidi Mair y Forwyn, a'r haner arall ìi Iesu 
Grist. 

BENDITH, lles, daioni, budd, adeiladaeth, 
gwynfydedigrwydd neu ddedwyddwch. Y gwrth- 
wyneb i fulldith. 


Dosbarthir bendithion i ddau ddosbarth, sef. 


tymhorol ac ysbrydol, Eph. i. 3. Bendithion 
tymhorol a berthynant i'r coríf, megys iechyd, 
goleuni, gwres, ymborth, dillad, ymgeledd, &c. 
Bendithion ysbrydol a berthynant i'r enaid yn 
benaf, megys Crist, yr Ysbryd Glan, yr efengyl, 
maddeuant, cymeradwyaeth, heddwch, cysur, 
gwybodaeth, nerth yn oly dydd, santeiddrwydd, 
buddugoliaeth ar bob gelyn, adgyfodiad gorfol- 
eddus, nefoedd, &c. Bendithion gm wir yw y 
rhai olaf; oblegyd eu bod yn dylifo o ewyllys 
da neillduol Duw; eu bod yn gwneuthur eu 
deiliaid yn wir ddedwydd; ac na chollant byth 
no honynt. 

Y mae pob bendith dymhorol ac ysbrydol yn 
dyfod i nì oddiwrth Dduw trwy Grist. Addefir 
hyn gan bawb gyda golwg ar fendithion ysbryd- 
ol, ond amheuir ef gan rai gyda golwg ar fen- 
dithion tymhorol, yn neillduol yn eu perthynas 
ag annuwiolion. Ond ymddengys pa mor ddi- 
sail yw y cyfryw dyb, pan ystyriom, 1. Nad all 
Duw, f>l bod santaidd a chyfiawn, roddi un 
fendith i greaduriaid euog, nac ymwneyd â 
hwynt ond mewn ffordd o gosb, ond trwy gyf- 
ryngwr neu iawn, Os gall roi un fendith i rai 


euog heb iawn, paham nad allasai roddi pob 
bendith iddynt yn yr un modd; oblegyd nid 
oes gwahaniaeth ond yn ngraddaw'r rhoddion? 
Yna pa le yr oedd yr angenrheidrwydd o iawn, 
ac i Fab Duw ymuno â dynoliaeth er ei wneuth- 
ur? Yn sicr nid oedd yn hanfodi. Os gall 
Duw yn gyson a'i gymeriad fel bod santaidd, 
cyfiawn, a_ geirwir, roddi amser, Sabbathau, 
efengyl a'i breintiau, iechyd, &c., i annuwiolion 
(oblegyd y maent yn mwynhau y pethau hyn 
oll fel eraiÌl,) heb amddiífyniad i'w gymeriad fel 
y cyfryw wrth eu rhoddi, paham nad allasai 
roddi y pethau eraill iddynt heb yr un peth ? 
ac o ganlyniad, pa le yr ymddengys yr angen: 
rheidrwydd i Grist ymgnawdoli, dyoddef a marw, 
fel y gwnaeth? 'T'ybiem nad ellir profi yr ang- 
enrheidrwydd o iawn ar un dyb arall, ond ar y 
dyb o'r anaddasrwydd ag oedd i Fod anfeidrol 
gyfiawn, santaidd, a geirwir, ymwneyd â phech- 
adur euog mewn un ffordd ond mewn ffordd o 
farn hebddo; ac o ganlyniad fod yn rhaid naill 
ai gwadu yr athrawiaeth o iawn, neu ganiatau 
fod pob bendith yn dyfod i'r euog trwyddo. 2. 
Fod aberth Noa, mewn canlyniad iaberthiad yr 
hwn yr “'aroglodd Duw arno arogl esmwyth,” 
ac a ddywedodd, “* Ni ychwanegaf felldithio'r 
ddaear mwy er mwyn dyn; ac ni ychwanegaf 
mwy daro pob peth byw fel y gwnaethum. 
Pryd hau, a chynhauaf, a haf, a gauaf, a dydd, 
a nos, (y rhai oll ydynt fendithion tymhorol) ni 
phaid mwy holl ddyddiau'r ddaear,” Gen. vii. 
20—22; yn gysgod neillduol o aberth ac iawn 
Crist, Eph. v. 2. 3. Fod yr holl aberthau 
Iuddewig yngysgodauneillduolo'r un peth, Heb. 
x.1; Col.ii. 17; ac nad oedd yr Iuddewon un 
amser yn myned i geisio, nac i dalu diolch am 
un fendith dymhorol nac ysbrydol, heb aberth, 
Lef. xxiiì. 9—14. Darllenwch yr adnodau. â. 
Nad oes genym ninau un saili fyned at Dduw 
am un fendith dymhorol nac ysbrydol, i ni ein 
hunain na neb arall, ond gym enw Crist. “Pa 
bethau bynag (maddeuant, ymborth, neu ddi- 
llad) a ofynoch i'r Tad yn fy enw 3,” medd Crist, 
““efe a'u rhydd i chwi,” Ioan xvi. 22. Yn sicr, 
y mae gofyn yn enw Crist yn cynwys mwy na 
gwneuthur defnydd o'r gair Crist wrth ofyn, sef 
gofyn trwy ei awdurdod ef—er ei fwyn ef—a'n 
hymddiried trwy ffydd ar ei aberth a'i eiriolaeth 
ef. Hyn, ac nid llai na hyn, yw gofyn yn enw 
Crist. Tybiem gan hyny fod yn dra sicr fod 
pob bendith dymhorol ac ysbrydol yn dyfod i 
bechaduriaid euog trwy aberth Crist. Nid yw 
meddwl hyn yn un gwarth na dirmyg ar yr 
iawn, ond yn hytrach yn adlewyrchu gogoniant 
arno. Nid yw yn un gwarth i'r haul ei fod yn cyf- 
ranu o'i oleuni a'i wres i'r carcharor condemn- 
iedig a'r cardotyn iselradd, mwy nag i'r brenin. 
Nid yw yn un gwarth i'r camlas fod ymborth, 
dillad, a thanwydd, yn cael eu cludo ar hyd-ddo 
i drigolion cyffredin y ddinas, ac i'r carcharorion 
sydd ynddi, mwy na bod aur, perlau, a thrysor- 
au i feibion y brenin yn cael eu cludo ar hyd- 
ddo hefyd; nac yn ddianrhydedd i Grist fod 
bendithion tymhorol a breintiau crefyddol yn 
dyfod i ddynolryw yn gyffredinol trwy ei ufydd- 
dod a'i ddyoddefaint ef, mwy na bod bendithion 
ysbrydol yn nglyn wrth iechydwriaeth, yn dyfod 
yr un modd trwyddo i rai yn neillduol, Yn hy- 


BEN 


aH 


BEN 


trach y mae yn ogoniant iddo, gan ei fod yn 
dangos nad oes terfynau ar ei rinweddau a'i 
werth. Yn wir y prif achos na bai y lleill yn 
cael y pethau gwerthfawrocaf sydd yn dylifo i 
ddynolryw trwyddo, yw eu. bod yn eu diystyru 
a'u gwrthod. Gwel Esa. lv. 1—7:: Ioan vi. 37; 
Diar.i. 24—31. 

Yn nhy Dduw, ac yn yr ymarferiad o foddion 
a chyfryngau, y mae dynion yn gyffredin yn 
derbyn bendithion ysbrydol. Nid yw y rhai 
hyn i'w cael, mwy na bendithion tymhorol, heb 
arfer moddion, Mat. vii. 7, 8; ond y mae yn 
fater cydwybod gan lawer, pa bryd y gellir dy- 
' wedyd eu bod yn derbyn lles neu fendithion 
wrth ymarfer â moddion? I hyn yr atebir, Mai 
nid bob amser ac y byddo'r tymherau yn cael 
eu dryllio, a'r serchiadau yn cael eu gwresogi 
a'u goglais; ond pan byddom yn cael ein goleuo 
a'n hargyhoeddi, ein ceryddu, ein cadarnhau 
mewn ffydd a chariad, yn gystal ag yn cael ein 
dyddanu a'n cysuro; pan y byddom yn cael ein 
taflu i Ìawr, yn gystal a'n codii fyny ; pan y 
byddom yn cael ein dysgui ffieiddio ac ymwadu 
:Â ni ein hunain, ac yn cael ein gwneuthur yn 
fwy gostyngedig a diwyd mewn canlyniad, yn 
ngwaith Duw. Nid yr un fendith sydd angen 
arnom yn wastadol; a phan y byddom yn cael 
yr hyn sydd angen arnom, yr ydym mewn gwir- 
ionedd yn cael bendith, yn gystal a phan bydd- 
om yn cael yr hyn sydd arnom chwant ei gal; 
îe, pan yr ydym yn cael ein siomi yn ein dy- 
muniad, os na bydd ein dymuniad yn cyd-daro 
a'n hangen ac a meddwl Duw, yr ydym yn 
cael bendith, yn gystal a phan y byddom yn ei 
dderbyn. 

BENEDICTIAID, mynachod o urdd St. Be- 
nedict, a sylfaenwyd yn y chweched ganrif, y 
rhai oeddynt dan rwymau i gyflawni amryw 
ddefodau arbenigol, ac yn ddarostyngedig i am- 
ryw ymddifadiadau ; eithr y maent wedi ymoll- 
wng i raddau mawr oddiwrth y gerwinderau 
hyn. Y maent yn honi hawl yn yr anrhydedd 
o ddychwelyd ein henafiaid i'r grefydd babaidd, 
ac o sefydlu eglwys gadeiriawl Caergrawnt, ac 
amryw eraill. Yn nghwrs amser ymlygrasant, 
megys urddau crefyddol eraill, ìi foethau, segur- 
dod, a drygioni. 

BENGEL—IOAN ALBERT BENGEL, duw- 
inydd Ellmynaidd hynod a duwiol, a beirniad 
ysgrythyrol enwog, a anwyd yn Winneden, yn 
Wartemberg, yn 1687, ac a fu farw yn brelad 
Alpirsbach, Tach. 21752. Ei brif fyfyrdodau 
oedd y Testament Newydd, a Gweithion y Tadau. 
Efe oedd y cyntafa ddefnyddiodd feirniadaeth 
at wahanol ddarlleniadau y testun gwreiddiol, 
fel y gwnaeth Wetstein, Griesbach, ac eraill ar 
ei ol ef. 

BENI-CAIBR, (meibion Ceber,) hiliogaeth y 
Recabiaid, fel y tybir, Jer. xxxv. 10.. Dywed 
Mr. Samuel Bret, yr hwn a ysgrifenodd hanes 
cymanfa fawr yr Iuddewon yn Hungary, yn 
1650, am y Recabiaid, “eu bod yn cadw hen 
reolau a defodau, ac nad ydynt nac yn hau na 
phlanu, nac adeiladu tai, eithr eu bod yn byw 
mewn pebyll, ac yn symud yn fynych gyda'u 
meddianau a'u teuluoedd, o un man ii fan arall,” 

Dywed Mr. Wolf, Iuddew dychweledig, a 
chenadwr yn Palestina, iddo ymholi â'r Rabbi- 


ail yn Jerusalem yn nghylch yr Iuddewon 
crwydrol hyn, a bod Rabbi Mose Secot yn dra 
sicr mai hiliogaeth y Recabiaid ydynt. Nid ydynt 
yn awr yn yfed dim gwin, ac nid oes ganddynt 
winllan, maes, na had; eithr yn trigo mewn 
pebyll, fel yr Arabiaid, ac y maent yn Nomad- 
iaid crwydrol. Credant a chadwant gyfraith 
Moses trwy draddodiad, eithr nid ydynt mewn 
meddiant o'r un ysgrifenedig. 

BENTHYG, echwyn ; yr hyn a echwynir, neu 
a roddir yn wirfoddol gan ei gyfiawn berchen, i 
arall, i'w ddefnyddio ganddo, ar amod i'w gacl 
yn ol, neu ei gyflawn werth, ar amser penodol, 
neu un amser y gwelo ei berchen yn ddai alw 
am dano. 

Un o nodau dyn duwiol ydyw ei fod yn gy- 
mwynasgar, ac yn rhoddi benthyg, Ps. xxxvii, 
26; cxii. 5; un yn caru lles eraill, ac hyd y mae 
ynddo yn ei geisio, yw dyn duwiol; ac un o'r 
amrywiol ffyrdd yn yr hon y mae yn alluadwy 
i wneuthur daioni i eraill yw rhoddi benthyg 
iddynt. Un o'r ffyrdd hawsaf i wneuthur lles 
ydyw; a mawr y lles y mae llawer un wedi ei 
wneyd i ereill yn y ffordd hon, a hyny heb ni- 
weidio ei hun. Mawr o les a gafodd llawer un. 
trwy fenthyg. 

Gellir dosbarthu benthyg fel y canlyn: sefi 
ddifadwy ac annifadwy, rhad allogedig. Benthyg 
difadwy yw yr hyn a dreulir wrth ei ddefnyddio, 
ac nad ellir ei ad-dalu eithr yn ei ryw; megys 
llafur, gwin, arian, &c.. Benthyg annifadwy yw 
yr hyn na ymadewir ag ef wrth ei ddefnyddio, 
ond a ellir, ac a ddylid ei ad-dalu fel y caed ef; 
megys llyfr, anifail, dodrefnyn, &c. Benthyg 
rhad yw yr hyn a roddir i'w ddefnyddio gan 
arall, heb ddysgwyliad am un tal, hur, neu log 
am ei wasanaeth. Benthyg //ogedig yw yr hyn a 
roddir i'w ddefnyddio gan arall, ar yr amod o 
gael tal am ei wasanaeth. Yr unig fenthyg, 
mewn ystyr briodol a chaeth, yw benthyg rhad, 
Rhoddi ar hur, neu usuriaeth yw y llall. Gwel 
Usuriaeth. 

Yn ol y darluniad a roddwyd uchod o fenthyg, 
ymddengys, 1. Y dylai y benthyg fod yn eiddo 
cyfiawn yv hwn sydd. yn rhoddi benthyg. Nid 
oes un hawl gan neb i roddi benthyg eiddo. gwr 
aralli neb, os na bydd ei berchenog wedi can- 
iatau yr awdurdod hono iddo, wrth-ymddiried ei 
eiddoi'w ofal. 2. Na ddylaineb gymeryd ben- 
thyg eiddo arall heb gydsyniad ei berchen. Yr 
hyn a roddir yn wirfoddol gan ei gyfiawn ber- 
chen, i'w ddefnyddio gan arall, yw benthyg. 
Ysbail, trais, neu ladrad, yw yr hyn a gymerir 
heb gydsyniad ei berchen. ô. Nad yw y per- 
chenog yn colli ei hawl yn y benthyg wrth ei 
roddi, na'r benthycwr yn cael un hawl ynddo 
wrth ei gael. Eiddo y perchenog yw y benthyg: 
o hyd. Y defnydd o hono, a'r llesad deilliedig 
trwy hyny, yn unig bia y benthycwr. 4. Fod y 
benthycwr yn rhwym o dalu y benthyg yn ol 
i'w berchenog, naill ai ynddo ei hun, ei ryw, neu 
ei werth cyfartal, ar yr amser cytunedig rhyng- 
ddynt, (os cafodd rhyw amser ei benodi,) neu 
yn ol ewyllys y perchenog. Pechod yw gwneyd 
niwaid gwirfoddoli eiddo. benthyg; ac anghyf- 
iawnder yw peidio a thalu benthyg yn ol, Ex. 
xxii, 14,15... Ond, 

Gofynir, Pwy sydd i fod yn golledwr, y per- 


BER 1 


2 DER 


——— 


chenog neu'r benthycwr, os collir neu os niweìd- 
ir y benthyg? Atebir, 1. Os caiff ei niweidio 
trwy dreuliad neu trwy ddamwain, y perchenog 
sydd i fod yn golledwr, (oddieithr i r benthycwr 
ei gymeryd ar yr amod i sefyll yn y golled a 
ddygwyddai,) oblegyd ei fod yn rhagweled y 
draul, ac yn rhag-ganfod y perygl neu'r antur 
wrth ei roddi. 2. Ar y llaw arall, os dygwydda 
y niwaid trwy esgeulusdod neu fai y benthycwr, 
neu trwy ddamwain mewn gwasanaeth er yr 
hwn ni echwynwyd ef, yna y benthycwr sydd i 
sefyll yn y golled. 

Gellir sylwi, Mai benthyg yw pob peth daear- 
ol neu dymhorol a roddwyd i ni gan Dduw; ac 
o herwydd hyny nad oes genym un hawl yn- 
ddynt—na chawn eu cadw byth—bod gan Dduw 
hawl i'w galw oddiwrthym pan y myno, a thrwy 
y moddion, ac yn y dull a ewyllysio—a'n bod 
yn gyfrifol iddo ef am y defnydd a wnelom o 
honynt. Dylai hyn ein dysgu i beidio eu tra- 
serchu—i ymdrechu eu hiawn ddefnyddio, gan 
y cawn gadw y lles, er y collwn hwy—i fod yn 
ddiolchgar iddynt—i fod yn barod i ymadael â 
hwynt yn ddirwgnach, pan y gwelo Duw yn dda 
alw am danynt—ac i ofyn gwell na benthyg, sef 
pethau na chymerir byth oddiwrthym. Nid 
benthyg Crist, gras, crefydd, &c., y mae Duw 
yn roddi, ond eu rhoddi am byth y mae i'r sawl 
a'u caffo. Sicr drugareddau yw bendithion ys- 
brydol. 

BEREAID, plaid fechan o Ymneillduwyr yn 
yr Alban, y rhai a gymerant yr enw hwn oddi- 
wrth y Bereaid, Act. xvii. ll, esiampl y rhai 
a broffesant ei chanlyn, gan sylfaenu eu ffydd 
a'u hymarferiad ar yr ysgrythyr yn unig, heb 
olygu un awdurdod ddynol pa bynag. 

Sylfaenydd y blaid hon oedd Mr. Barclay, 
gweinidog Albanaidd. Cyfarfuant ar y cyntaf 
fel cymdeithas neillduol o Gristionogion, yn 
Eiddin, (Edinburgh,) yn 1779. Y maent yn 
cytuno ag eglwysi gwaddoledig Lloegr a'r Al- 
ban yn mherthynas i'r Drindod, arfaeth, ac eth- 
oledigaeth, (er yr haerant nad yw'r athrawiaeth- 
au hyn yn cael eu dysgu mewn modd cyson yn 
un o honynt,) ond gwahaniaethant oddiwrthynt 
mewn an.ryw bynciau yn neillduol. 

1. Y maent yn ymwrthod a_ holl ynfydrwydd 
natur, megys yn dadseilio achos crefydd ddat- 
guddiedig, trwy eì gwneyd yn anangenrheidiol 
ac ofer. 

2. Ystyriant ffydd yn Nghrist a sicrwydd 
iechydwriaeth yn gyfystyr, herwydd dywedyd o 
Dduw, ““ Y neb a gredo a fydd cadwedig.” Os 
ydym ni gan hyny yn credu y dystiolaeth hon, 
(yr hyn yw y cwbl a feddyliant hwy wrth ffydd,) 
rhaid mai pechod yw i ni ameu ein iechydwr- 
iaeth. Dywed Mr. Barclay, “Trwy ba brawf 
bynag yr ydwyf fi yn dal adgyfodiad Iesu, yr 
ydwyf dan rwymau trwy'r unrhyw brawf, o ddal 
fy mod mewn gwirionedd wedi fy nghyfiawnhau; 
canys y mae Duw wedi sicrhau y ddau beth yn 
ogyfuwch.” Ond ar hyn y mae Mr. M'Lean yn 
sylwi, ““ Yr adgyfodiad sydd wirionedd annibynol 
ar fy nghrediniaeth i, ac yn destun tystiolaeth 
uniongyrchol; ond nid yw fy nghyfiawnhad i yn 
cael ei gyhoeddi fel gwirionedd hyd nes y cred- 
wyf y blaenaf; ac nid yw yn cael ei sicrhau yn 
uniongyrchol, eithr yn hytrach yn cael ei addaw 


gysgodol. 


ar yr amod hwnw, Rhuf. x. 9. Ymddengys hwn, 
fel daliad mwyaf peryglus y Bereaid, gan ei fod 
yn darostwng ffydd i ddychymyg, canys y mae 
yn gyfystyr a hyn—“ Os gallaf ond perswadio 
fy hun fy mod yn gredadyn, ynayr wyf ynun.'”' 

3. Dywedant nad yw cabledd yn erbyn yr 
Ysbryd Glan ddim ond anghrediniaeth, ac nad 
yw'r ymadrodd, “Ni faddeuir nac yn y byd hwn 
nac yn y byd a ddaw” yn arwyddo dim mwy 
nag na chawsai dyn yn marw mewn anghredin- 
iaeth faddeuant, na than yr oruchwyliaeth Foes- 
enaidd na than yr un efengylaidd. 

4. Ystyriant holl broffwydoliaethau yr Hen 
Destament yn gysgodol neu broffwydoliaethol o 
Grist; ac ni chymwysant hwynt un amser at 
deimladau Cristionogion anghyoedd. Yn hyn, 
a'r erthygl flaenaf, y maent yn cytuno a'r Hutch- 
insoniaid. 

5. Credant benarglwyddiaeth Duw, ac ethol- 
edigaeth ddiamodol, yn iaith grefaf y Calfin- 
istiaid. 

Ymarferant fedydd babanod, a gweinyddant 
swper yr Arglwydd yn fisol; eithr wrth dderbyn 
i gymundeb ni ofynant adroddiad teimladau per- 
sonol neb, yr hyn a ofynir gan amryw eglwysi; 
ond ar ol rhybudd addas diarddelant aelodau 
annheilwng am ymddygiad anfoesol, er na chy- 
merant arnynt eu traddodi i satan fel y gwnelai 
yr apostolion. 

Y mae yn perthyn i'r blaid hon amryw gyn- 
ulleidfaoedd yn yr Alban, a rhyw ychydig yn 
Lloegr ac America. 

BERENGARIAID, canlynwyr Berengarius, 
yn yr unfed ganrif ar ddeg, yr hwn yn eon a 
wadodd draws-sylweddiad, gan sicrhau nad yw 
y bara a'r gwin yn y cymun yn cael eu gwir a'u 
hanfodol newid i gorff a gwaed Crist, eithr yn 
Eithr ei ganlynwyr oeddynt ranedig 
yn eu tybiau. Yr oeddynt oll yn cytuno nad 
oedd yr elfenau yn cael eu hanfodol newid, er 
fod rhai o honynt yn caniatau eu cyfnewidiad 
mewn effaith. Rhai a ganiatant gyfnewidiad 


. mewn rhan, ac ereill gyfnewidiad hollol, gyda'r 


cyfyngiad hwn, sef fod yr elfenau yn cael eu 
had-gyfnewid gyda golwg ar y rhaia gyfranog- 
ant yn annheilwng. 

Y tybiau yma o ganlyniad a_ osodasant y 
duwinydd dysgedig hwn yn agored i erledigaeth ; 
ac nid oedd efe yn meddu gwrolder diwygiwr 
eithr dad-ddywedodd amryw weithiau er arbed 
ei fywyd, gan ddychwelyd at eì egwyddorion yn 
uniongyrchol wedi myned allan o afaelion ei 
erlidwyr. Yn ei hen oedran ymneillduodd i fy- 
nachdy St. Cosma, gerllaw Tours, lle bu farw 
yn 1086, yn 90 oed. 

BERNARDIAID, gradd o fynachod a syl- 
faenwyd gan Robert, abad Melome, yn y ddeu- 
ddegfed ganrif, ac a elwid yn Cistertiaid, eithr a 
ddiwygiwyd yn yr un ganrif gan St. Bernard, yr 
hwn a'u galwodd hwynt ar ei enw eihun. Ym- 
ddengys i'r Bernard hwn gymysgu llawer o 
dduwiolder gwresog â gradd fawr o ddallbleid- 
iaeth ac ysbryd erledigaethus. Y mynachod 
hyn a wisgent wisg wen hirllaes, gydag ys- 
gwydd ddu. 

BERYLIAID, a elwid felly oddiwrth un Ber- 
ylus, esgob Arabaidd dysgedig yn y drydedd 
ganrif. Dysgai nad oedd Crist yn hanfodi o 


118 


BLA 


llaen Mair; ond i ysbryd oddiwrth Dduw, cyf- 
:an o'r natur ddwyfol. ymuno ag ef ar ei ened- 
igaeth. Yr oedd ei dybiau gan hyny yn gyffelyb 
i eiddo'r Sosiniaid diweddaraf... Ond efe a argy- 
20eddwyd trwy resymau Origen, fel y dywedir; 
nc a ddychwelodd i fynwes yr eglwys Gristion- 
ogol drachefn, 

BETHLEHEMIAID, urdd grefyddol yn cael 
eu gwahaniaethu gan seren goch a phump rheien 
ar eu dwyfron, yr hon a alwent yn seren Bethle- 
hem. _ Sefydlasant yn Nghaergrawnt yn y 
drydedd ganrif ar ddeg; eithr nid oedd ganddynt 
ond un ty crefyddol yn Lloegr. Sefydlwyd 
urdd arall o'r un enw yn Lima, yn Neheubarth 
America 

BEZPOPHTISCHINIAID, plaid o ymneill- 
duwyr Rwsiaidd, yn cynwys naill ai yr holl rai 
nad oes ganddynt offeiriaid rheolaidd, neu a 
wrthodant y rhai o'r eglwys sefydledig. 

BIDELIAID, canlynwyr Mr. Ioan Bidle, 
gweinidog Sosinaidd o'r hen ysgol, yr hwn a 
ddyoddefodd amryw garchariadau herwydd ei 
sel yn taenu ei ddaliadau; ac a gawsai ei brofi 
am ei fywyd oni buasaii Cromwel, yr hwn nid 
ydoedd gyfailli erlidigaeth, i gymeryd y mater 
i'w ddwylaw ei hun a'i ddeol ef i ynys Scily, lle 
y frigodd dair blynedd. Pafodd bynag wedi 
iddo anturio dychwelyd ar yr adferiad cafodd ei 
fwrw i garchar drachefn lle y bu farw yn 1662. 
Gosodir ei dybiau am berson Crist allan yn y 
modd canlynol:—““Yr ydwyf yn credu fod gan 
y goruchaf Dduw un prif Fab; neu Arglwydd 
a brenin ysbrydol, nefol, a gwastadol, wedi ei 
osod ar yr eglwys gan Dduw, ac ail achos pob 

eth perthynoli'n hiachawdwriaeth ; ac o ganlyn- 
iad y gwrthrych cyfryngol o'n ffydd a'n haddol- 
iaeth; ac nad yw y Mab hwn o eiddo'r goruchaf 
Dduw amgen Iesu Grist, yr ail berson yn y 
Drindod santaidd.” 

BIRMINIAID, (trigolion Afa, neu Birmah, 
neu'r ymerodraeth Firmanaidd, y rhai ydyn 
addolwyr Boodd, gwel Bwddiaid. 

BIZOCHIAID, enw arall ar y _ Beyhardiaid 
neu'r Beywiniaid. Nid oeddynt amgen math o 
fynachod lleyg, ac yn cael eu gwahaniaethu i 
berffaith ac anmherffaith: y blaenaf yn fynachod 
cardotawl, a'r olaf yn fynachod gweithgar, neu 

wyr lleyg crefyddol yn unig. 

BLAEN-FFRWYTH, y ffrwyth blaenaf neu 
gyntaf. 

Y blaen-ffrwyth yn mhlith yr Iuddewon ydoedd 
ran o ffrwythau y cynhauaf a offrymid i'r Ar- 
glwydd, fel cydnabyddiaeth o'i benarglwyddiaeth 
a'i hawl ynddynt hwy a'u meddianau; ac fel 
cydnabyddiaeth o'i deilyngdod efi gael y blaenaf 
a'r goreu o bob peth; ac hefyd fel cydnabydd- 
iaeth ddiolchus o ddaioni Duw yn rhoddi y cynar 
a'r diweddar wlaw, ac yn peri i'r ddaear ffrwytho 
ac aeddfedu. Ar yr unfed dydd ar bymtheg o'r 
mis Abib neu Nisan, yr oedd ysgub y blaen- 
ffrwyth igael ei chyhwfanu ger bron yr Arglwydd; 
a'r poeth, y bwyd, a'r diod-offrwm gosodedig, 
gael eu hofírymu yr un pryd, Lef, xxiii. 9—14. 
Yn mhen deng niwrnod a deugain drachefn yr 
oeddynt i ddwyn o'u trigfanau ddwy dorth gy- 
hwfan yn ddwy ddegfed ran o beilliaid, wedi eu 
pobi yn lefeinllyd, yn flaen-ffrwyth o'r yd i'r 
Arglwydd, Lef. xiv. 15—17. Cyn offrymu y 


blaen-ffrwyth o'r yd i'r Arglwydd, nid cyfreith- 
lon oedd i neb brofi yr yd newydd, Lef. xiv. 14. 
Cyn offrymiad y blaen-ffrwyth yr oedd y cyfan 
yn aflan; wedi'r offrymiad yr oedd y cwbl yn 
santaidd. At hyn y cyfeiria Paul pau yn dywedyd, 
““ Ac os santaidd y blaen-ffrwyth, y mae'r clamp 
toes hefyd yn santaidd,” Rhuf. xi. 16. Yr oedd 
y blaen-ffrwyth yn cael ei ystyried fel sicrwydd 
cyhoeddus a gorfoleddus y byddai i'r crop cyflawn 
gael eì ddwyn i mewn yn fuan. At hyn y cyf- 
eiria'r apostol, 1 Cor. xv. 20, 23. 

Yr oedd math arall o flaen-ffrwyth yn cael ei 
dalu i Dduw. Pan y tylinid toes mewn teulu 
yr oedd rhan o hono yn cael ei osod o'r neilldu, 
ac yn cael ei roddi i'r offeiriad neu'r Lefiad ag 
oedd yn trigo yn y lle.. Os na byddai yno nac 
offeiriad na Lefiad teflid ef i'r ffwrn i'w lwyr- 
losgi. Yr offrymau hyn a wnaenti fyny ran fawr 
o ardreth yr offeiriadaeth, Ecs. xxii. 29; Cron. 
xxiii. 19; Num. xv. 19, 20; Lef. xxiii. 

Sonir am flaen-ffrwyth yr yspryd, Rhuf. viii. 23. 
Wrth hyn y meddylir y wybodaeth, y purdeb, y 
cariad, a'r llawenydd ag y mae'r saint yn ei 
fwynhau yr ochr hyn i'r bedd; y rhai a berffeithir 
yn y nefoedd. Gelwir hwynt yn flaen-ffrwyth, 
1. O herwydd eu bod o'r un natur a'r crop cyntaf. 
Yn hyn y mae'r blaen-ffrwyth yn gwahaniaethu 
oddiwrth wystl neu ernes; yr hwn er ei fod yn sicr- 
wydd o dal cyflawn, eto nid ydyw bob amser o'r 
un natur a'r taliad perffaith. Ond y blaen ffrwyth 
sydd o'r un rhyw â'r crop; ac yn gwahaniaethu 
yn unig mewn graddau a mesur. Yr un o ran 
ei natur yw mwynhad y saint yma ac yn y nef- 
oedd. Yr unig wahaniaeth yw ei raddau a dull 
ei weinyddiad. Yr un Duw, Crist, gwaith a 
phleserau sydd yno ac yma. 2. O herwydd nad 
yw yr hyn a fwynheir yma ond ychydig at yr hyn 
a fwynheir yno. Nid oedd y blaen-ffrwyth ond 
ychydig at y crop cyflawn, er ei fod o'r un natur. 
Nid yw ein gwybodaeth, purdeb, cariad, a llawen- 
ydd yma ond ychydig at yr hyn a fyddant yno. 
Cymherir y gwahaniaeth, i'r gwahaniaeth rhwng 
gwybodaeth dyn yn blentyn ac yn wr; i weled 
mewn drych, neu ddelid íryloyw, a gweled wyneb 
yn wyneb, 1 Cor. xiii. 10—1l3. 3. Herwydd eâ 
Jod yn sicrwydd o fwynhad cyflawn. _ Yr oedâ y 
blaen-ffrwth yn ernes o'r crop cyflawn, ac yn 
sicrhau ei ddyfodiad i mewn. Y mae y mwyn- 
had yma yn ernes o'r mwynhad fry; ac yn sicr- 
wydd o hono. 

Gelwir Crist yn flaen-ffrwyth y rhai a hunasant, 
l Cor. xv. 20. Fel yr oedd y blaen-ffrwyth yn 
ernes i'r Iuddewon o'r crop cyflawn, felly y mae 
adgyfodiad Crist, o adgyfodiad cyffredinol; fel 
yr adgyfododd ef, felly yr adgyfodir y saint yn 
ogoneddus i wynfyd a bywyd. 

Sonir mewn hen awduron am y ôlaen-ffrwyth 
fel un rhan o gyllid yr eglwys. 

Yn eglwys waddoledig Lloegr y blaen-ffrwyth 
yw clw pob personaeth ysbrydol dros y flwyddyn 
gyntaf yn ol ei phrisiad ar lyfr y brenin. 

BLAEN-FFRWYTHAU, enw a gymhwysir 
at yr ardrethi a delir i'r Pab ar farwolaeth esgob- 
ion, abadau, a_ pherigloriaid, gan eu holynwyr, 
yn gynhwysedig o'u cyllid dros un flwyddyn, 
yn eu sefyllfa newydd, Adferwyd yr hawl o 
godi y blaen-ffrwythau i'r Pab trwy y Concor- 
data Germanie, yn 1448, wedi iddo ei cholli 


BLA 


114 


BLW 


trwy benderfyniad Cymanfa Basle, yn 1434. | 


Cawsant eu cadarnhau gan Boniface IX. Yn 
Ffrainc gwnaed diddymiad hollol arnynt yn 1789. 
Yn Lloegr ar y cyntaf telid hwynt i archesgob 
Caergrawnt; ond wedi hyny cysegrid hwynt at 
wasanaeth esgob Rhufain. Yn 15832 cawsant eu 
rhoddi gan y senedd i'r goron; ond y Frenines 
Anne a'u hadferodd eilwaith i'r eglwys gan eu 
cymhwyso fel ychwanegiad at gyllid bywiolaeth- 
au bychain. Hyn a elwir yn '“Haeloni y Fren- 
ines Anne.” — GOucen Anne's Bounty. 

BLAENOR, llywydd, tywysog, arweinydd, 
llywodraethwr; un yn blaenori ac yn llywodr- 
aethu, pa un bynag ai mewn teulu, gwlad, 
byddin, neu eglwys y byddo. Blaenor y teulu 
yw'r gwr; y deyrnas yw'r brenin; y fyddin yw'r 
cadfridog; a'r eglwys yw'r esgob, bugail, athraw, 
neu weinidog. 

Y mae blaenor yn uwch mewn sefyllfa, swydd, 
ac awdurdod na'r rhaï y mae yn eu harolygu, 
neu yn blaenori arnynt; a disgwylir ei fod yn 
rhagori arnynt mewn gwybodaeth, doethineb, 
profiad a rhinwedd, fel y gallont edrych i fyny 
ato am gyngor, cyfarwyddyd, ac esiampl. 


Gelwir yr Arglwydd Iesu Grist, ““yn Flaenor | 


ac yn Athraw i'r bobl.” Esay lv. 4. Yr oedd ar 
y bobloedd angen blaenor ac athraw; canys yr 
oeddynt wedi eu gwasgaru oddiwrth eu gilydd a 
Duw, fel defaid heb ganddynt fugail; wedi 
tywyllu eu deall, wedi ymddieithrio oddiwrth 
fuchedd Duw, trwy'r anwybodaeth sydd ynddynt, 
trwy ddallineb eu calon... Yr hyn oedd arnynt 
angen a roddodd Duw iddynt. Rhoddodd ei Fab 
—ei uniganedig Fab, i fod yn flaenor ac yn 
athraw iddynt. Y mae efe yn anfeidrol addas i 
fod yn flaenor iddynt; canys y mae yr un o ran 
natur â hwynt— yn ddigon nwchlaw iddynt—yn 
eu caru, ac yn rhagori yn mhell ar y goreu o hon- 
yntmewn gwybodaeth, doethineb, profiad a rhin- 
wedd. Y mae yn gweddu iddynt gan hyny 
ymostwng iddo, bod yn ddiolchgar i Dduw am 
ei roddi, ac edrych i fyny ato ef am gyngor, cyf- 


arwyddyd, ac esiampl; gan benderfynu ufyddhau' 


iddo, a chanlyn ei ol yn mhob peth. 

BLAGURYN, blaen-dyfiad pren, neu lysieuyn; 
brigyn neu impyn ieuanc. 

Gelwir Crist yn Flaguryn, Zech.iîi. 1; vi. 12; 
yn flaguryn yr Arglwydd, Esa iv. 2; yn flaguryn 
yn tyfu o'i flaen ef, Esa liii. 2; yn flaguryn cyf- 
iawn, Jer. xxiii. 5; yn flaguryn cyfiawnder, Jer. 
xxxiii. 15; ac yn flaguryn yn tyfu o wraidd 
Jesse, Esa xi. 1. 

Y mae Crist yn cael ei alw yn flaguryn ( Ise- 
mach, ) o herwydd bychandra ei ddechreuad yn 
mhlith dynion ar y ddaear; gwaeledd ei ym- 
ddangosiad; ac hefyd oblegyd fod pob gras a 
bendith yn arosedig ynddo, fel y mae'r dail a'r 
blodau, a'r ffrwythau yn y blaguryn, y brigyn, 
a'r impyn ieuanc. 

Gelwir ef yn flaguryn yr Arglwydd, oblegyd 
mai efe a'i trefnodd, a'i danfonodd, a'i hymgel- 
eddodd, a'i hamddiffynodd, ac a ofalodd am dano; 
ac hefyd oblegyd fod ganddo hawl arbenig ynddo, 
ac maii'w ogoniant a'i wasanaeth ef yn neill- 
duol y cafodd ei osod, y tyfodd, ac y cysegrwyd 
ef. Tyfodd y blaguryn hwn o'i flaen ef, sef yr 
Arglwydd, hyny yw, dan ei sylw a'i ofal ef. Yr 
oedd cì lygaid arno o'r dechreuad; ac yr oedd 


| 


yn gymeradwy ger ei fron, ac yn hyfrydwch iddo 
beunydd. Noddodd ef yn ei ragluniaeth, ac 
ymgeleddodd ef â'i ras, ac a'i ysbryd, hyd nes 
iddo ddyfod yn bren mawr, a dwyn ffrwyth lawer, 
er gogoniant Duw ac iechydwriaeth dragy- 
wyddol dynion. 

Gelwir ef yn flaguryn cyfiawn, ac yn flaguryn 
cyfiawnder, o herwydd yr hyn yw ynddo ei hun, 
a'r hyn yw i'w bobl. Ynddo ei hun y mae yn 
berffaith gyfiawn, santaidd, dihalog, didoledig 
oddiwrth bechaduriaid. “Yr hwn ni wnaeth 
gam, ac ni chaed twyll yn ei enau ydyw.” Y 
mae tystiolaeth gelynion a chyfeillion, a'r Tad 
eihun yn profi hyn. I'w bobl y mae wedi 
ei wneuthur gan Dduw yn ddoethineb, yn gyf- 
iawnder, yn santeiddrwydd, ac yn brynedigaeth, 
l Cor. i. 30. Yr Arglwydd eu cyfiawnder ydyw, 
Jer. xxiii. 6; ac ynddo ef y cyfiawnheir ac yr 
ymogonedda holl bad Israel, Esa xlv. 25. 

“ Gwialen o gyff Jesse, a blaguryn yn tyfu o'i 
wraidd ef,” ydyw Crist, Esa xi. 1. Cyfl yw bôn 
pren wedi ei dôri, heb ei ddiwreiddio, i'w weled 
ychydig uwchlaw wyneb y ddaear: y gwreiddyn 
yw y rhan hwnw o hono ag sydd yn tyfu i 
waered ac yn guddiedig yn y ddaear. O deulu 
Jesse y daeth Crist. Pan y cafodd ei eni yr 
oedd y teulu hwnw, (er ei fod unwaith yn uchel, 
enwog, ac anrhydeddus iawn,) yn isel, disylw, 
ac anenwog. Nid oedd ond megis y cyff crin o 
hono yn aros; ïe, mor ddisylw oedd fel y gellia 
dywedyd nad oedd ond ei wreiddyn yn aros, a 
hwnw yn guddiedig, ac allan o'r golwg. Eto 
o gyff Jesse anenwog, yr hwn oedd yn mron yn 
gwbl grin, ac heb ond ychydig o nodd bywiol yn 
aros ynddo, y daeth allan wialen yr hon a lyw- 
odraetha holl genhedloedd y ddaear. le, o'r 
gwreiddyn anenwog hwnw, yr hwn oedd yn gudd- 
iedig allan o'r golwg megys yn y ddaear, ac yn 
agos i ddarfod, (er fod ynddo ychydig fywyd,) y 
tyfodd blaguryn, impyn, neu frigyn yr hwn a 
lanwodd y byd a'r ffrwythau gwerthfawrocaf, a'r 
nefoedd ei hun â'i arogl peraidd. 

BLINDER, gofid neu boen, mewn meddwl, 
corff' neu amgylchiadau. Ffrwyth pechod yw 
pob gofid, poen a blinder, yn y byd hwn a'r hwn 
addaw. “Dyn, hyny yw, pob dyn, a aned i 
flinder, fel yr eheda gwreichionen i fyny,)' Job 
v. 7; hyny yw, y mae mor naturiol iddo gyfarfod 
a gofìd ag yw i wreichionen ehedeg i fyny: ac y 
mae yn cyfarfod ag ef yn fynych mor aml, mor 
ddisymwth, mor annisgwyliadwy ac mor anochel- 
adwy a hyny! Y fath greadur annedwydd yw dyn! 

BLWCH, cist fechan, neu olwrch. 

BLWCH Y TLODION, cist fecban gloedig, 
ag agen yn ei glawr, er gollwng arian ilawr 
trwyddo, a gedwir mewn rhai addoldai, mewn lle 
amlwg, yn gyfagos i'r drws, er cyfleusdra i'r rhai 
ewyllysgar i roddi arian ynddi at wasanaeth 
tlodion yr eglwys. Da iawn fyddai bod rhywbeth 
yn mhob addoldy trwy'r byd; a phe byddai 
pawb yn ol eu gallu, yn gofalu yn fynych am 
ddodi ychydig ynddo at wasanaeth y saint tlod- 
ion, am y rhai y dywedodd Crist, “ Y mae gen- 
ych y tlodion gyda chwi bob amser.” 

Yr oedd y blwch alabaster, (aXa€aÊrpov, ) 
â chynwysiad pa un yr eneiniodd y wraig y coffeir 
am dani gan yr efengylwyr ben Crist ychydig 
cyn ei farwolaeth, yn dragwerthfawr, Math xxvi. 


BLW 


115 


BLW 


7: Marc xiv. 3.. Barnodd y dysgyblion ef yn 
werth tri chan ceiniog, neu ddenari, (Ôevapio, ) 
adn. ô. Yr oedd y denari Rhufeinig yn werth 
saith ceiniog a thair ffyrling o'n harian ni; ac o 
ganlyniad, yr oedd y blwch yn werth 9p. 13s. 9c. ! 
Swm go fawr i'w dreulio ar unwaith er anrhy 

deddu rhyw berson; ond pe buasai yn gan cy- 
maint ni fuasai yn ormod er anrhydeddu un mor 
deilwng ag oedd Crist! Nid oes dim a allom 
yn rhy dda iddo ef gael, ac nid yw y rhai sydd 
yn cei wir garu ef fel yr oedd y wraig hon, yn 
gweled dim yn rhy dda na gwerthfawr iddo. 
Tebyg nad hwn oedd y tro cyntaf iddi wneuthur 
hyn a'i Harglwydd. 'Tebyg mai yr un ddynes 
a fu yn nby Simon yn Bethania, yn golchi ei 
draed ef a'i dagrau, yn eu sychu â gwallt ei 
phen, ac yn eu heneinio âg olew, o'r blaen, Luc 
vii. 37, 38; Marc xiii. 3--9. Nid oedd yn ddi- 
gon eon y tro cyntaf i eneinio pen Crist, ond 
gwnaeth hyny a'i draed ef. Yr ail dro eneiniodd 
ei ben, canys yr oedd wedi ymhyfau. Cyfarfu 
â digalondid y ddau dro; a'r tro diweddaf o le 
ag y gallasai ddysgwyl gwell. Eithr pleidiwyd 
hi gan Grist y ddau dro. Tebyg mai brodor o 
Bethania ydoedd; aciddi gael cymaint o hyf- 
rydwch y tro cyntaf wrth eneinio traed Crist, 
fel y penderfynodd os deuaii dy Simon drachefn, 
barotoi blwch i eneinio ei ben ef. Gwnaeth 
hyny; a bydd coffa am yr hyn a wnaeth yn 
mhob lle ag y pregethir yr efengyl, hyd ddiwedd 
amser. Enillodd trwy yr hyn a wnaeth, enw yn 
y nef, ac y mae ei henw yn arogli yn beraidd 
eto yn yr eglwys ar y ddaear, a bydd iddo bar- 
hau i wneuthur felly tra parhao oesau'r byd. 

BLWYDDYN, un o brif ddosbarthiadau am- 
ser, yn cynwys pedwar tymor; sef gwanwyn, 
haf, cynhauaf, a gauaf. — Yr ysbaid y mae'r haul 
yn rhedeg trwy y deuddeg arwydd, yw blwydd- 
yn; yr hwn sydd yn cynwys 365 o ddyddiau, 5 
awr,a 49 o funudau. Y mae ein blwyddyn ni 
yn dechreu yn Ionawr, ac yn diweddu gyda 
Rhagfyr; ac felly yn cynwys deuddeg mis o 
wahanol hyd. 

Yr oedd gan yr Iuddewon ddau fath o flynydd- 
oedd, sef gwladol ac eglwysig, neu santaidd. 

Yr oedd y flwyddyn wladol yn dechreu gyda'r 
mis Tizri, (yr hwn oedd yn cyfateb i'n Medi ni) 
o herwydd ei fod yn hen draddodiad mai ar gyf- 
er y pryd hwnw y crewyd y byd. Credir fod 
hon yr un a'r flwyddyn batriarchaidd. Wrth hon 
y byddai yr Iuddewon yn dwyn yn mlaen eu 
holl achosion gwladol. 

Yr oedd eu blwyddyn santaidd meu eglwysig 
yn dechreu gyda'r mis Nisan, y seithfed o'r 
flwyddyn wladol, yn cyfateb i'n Mawrth ni, yr 
hwn ydoedd yr amser y daethant o'r Aifft. O'r 
mis hwn y cyfrifent eu holl wyliau; yn wir, 
rheoleiddid eu holl achosion crefyddol wrth 
hwn. 

Crybwyllir gan Lumy am ddau fath arall o 
flynyddoedd yn mhlith yr Iuddewon, sef blwydd- 
yn y da, (year of caitle) yr hon oedd yn dechreu 
gyda'r mis Elul, yn cyfateb i'n Awst ni, pan y 
degymid yr anifeiliaid, ac y rhoddid y ddegfed 
i'r Lefiaid; a_ blwyddyn y coed, yn dechreu 
gyda'r mis Shebeth, yn cyfateb i'n Ionawr ni, 
am mai y pryd hwnw y talent flaen-ffrwyth y 
eoed, y rhai oeddynt yn blaguro yr amser hwnw. 


Wedi y caethiwed Babilonaidd, yr Iuddewon 
a gydffurfient a'r dull o gyfrif amser ag oedd 
mewn ymarferiad yn mhlith y cenhedloedd ag 
yr oeddynt dan deyrnged iddynt—y Caldeaid, 
y Persiaid, a'r Groegiaid. Tebyg iddynt gymer- 
yd enwau eu misoedd oddiwrth y Caldeaid a'r 
Persiaid, ac hefyd efallai eu dull o ddosbarthu y 
flwyddyn a'r misoedd. Ond nid allwn sicrhau 
hyn, gan nad ydym yn gyfarwydd a threfn y 
misoedd Caldeaidd. 

Yr oedd yn arferiad yn mhlith yr Iuddewon 
i gyfrif eu blynyddoedd oddiwrth ryw gyff (era) 
hynod yn eu hanesyddiaeth, gwybodaeth o'r hyn 
sydd anhebgorol er gochelyd camsyniadau yn eu 
hanesyddiaeth. Ymddengys oddiwrth Gen. vii. 
11; viii. 13, eu bod yn cyfrif oddiwrth enedig- 
aeth y patriarchiaid, hyny yw, y cymeriadau 
enwocaf o honynt; wedi hyny oddiwrth eu hy- 
madawiad a'r Aifft, Num. xxxi. 38; 1 Bren. vi. 1; 
yna oddiwrth adeiladiad teml Solomon, 2 Cron. 
viii. l ; ac hefyd oddiwrth deyrnasiad eu brenhin- 
oedd, yr hyn sydd amlwg oddiwrth lyfrau y 
Brenhinoedd a'r Croniclau. Mewn amser di- 
weddarach cynysgaeddodd y caethiwed Babilon- 
aidd hwynt â chyff newydd, wrth yr hŵn y cyf- 
rifent eu hamser, Ezec. xxxii. 21; xl. 50. Ar 
adgymeriad Babilon gan Seleucus, cyn Crist 
312, mabwysiadasant y cyff (era) Seleusidaidd, 
yr hwn a alwent cyff yr amodau ; o herwydd eu 
bod wedi iddynt ddyfod dan deyrnged i'r bren- 
hinoedd Macedonaidd, yn rhwym o arferyd 
hwnw yn eu holl ymrwymiadau yn nghylch 
achosion gwladol. Pan y gyrwyd hwynt o'r 
dwyrain, yn 1249 0 oed Crist, mabwysiadasant 
gyíf y greadigaeth, yr liwn yn y flwyddyn hon 
o'r cyff Cristionogol yw 5594. Wrth ysgrifenu 
cwtogant yn gyffredin, trwy adael allan y mil- 
oedd, gan osod y canoedd i lawr yn eu lle, megys 
594, yn lle 5594. Os bydd ini gan hyny ych- 
wanegu 1240 at y flwyddyn Iuddewaidd fel y 
mae yn cael ei harwyddo ganddynt hwy, yr yd- 
ym yn cael y flwyddyn o'r cyff Cristionogol ; 
canys 594 wedi ei chwanegu at 1240, yw 1834. 

Gan nad oedd gan yr Iuddewon wedi eu gwas- 
gariad gyfleusdra i reoleiddio eu gwyliau wrth 
ymddangosiad y lleuad, gorfu arnynt arferyd 
cyfrifon seryddol a chylchau. Ar y_ cyntaf def- 
nyddiasant gylch o 84 o flynyddoedd; ond gan 
iddynt gael hwn yn ddiffygiol, gwnaethant ddef- 
nydd ogylch o 19 o flynyddoedd, yr hwn ar y 
cyntaf a ddyfeisiwyd gan Meton, athronydd 
Athenaidd enwog, yr hwn a flodeuodd 432 o 
flynyddoedd cyn Crist. Sefydlwyd awdurdod 
y cylch hwn gau Rabbi Hillel Hannasi, yn 
nghylch B. A. 360, a dywedant hwy ei fod i gael 
ei ddefnyddio hyd ddyfodiad y Messia. 

Dangosodd cyhoeddwr Geiriadur Calmet, fod 
mewn rhai parthau o'r dwyrain, yn enwedig yn 
Japan, (y flwyddyn yn diweddu ar ryw ddydd 
arbenig) unrhyw ran o'r flwyddyn flaenorol yn 
cael ei gymeryd am flwyddyn gyfan; megys os 
genir plentyn yn yr wythnos olaf o Rhagfyr, ei 
fod yn cael ei gyfrif yn flwydd oed ar y dydd 
cyntaf o Ionawr. Os ydoedd y dull hwn o gyf- 
rif mewn arferiad yn mhlith yr Iuddewon, yr 
byn sydd yn mhell o fod yn annhebygol, bydd , 
i hyny daflu goleuni ar yr arferiad o gymeryd” 
rhan o flwyddyn am flwyddyn gyfan, a welir yn 


x 


BODD 


116 


BODD 


———_ _ 


fynych yn yr ysgrythyrau santaidd. Bydd iddo 
symud ymaith yr anhawsderau ag sydd yn dal 
perthynas a haner blynyddoedd amryw o dywys- 
ogion Juda ac Israel, yn y rhai y cafodd yr haner 
blwyddyn olaf o deyrnasiad brenin trengedig 
edrych arni hyd yn hyn megys wedi chwanegu 
at ran flaenaf teyrnasiad ei ganlyniedydd. Y 
mae y dyb hon yn cael ei chadarnhau pan ystyr- 
ir fod yr Hebreaid mewn gwirionedd wedi mab- 
wysiadu yr egwyddor hon pan yn cyfrif wrth 
ddyddiau. Fel hyn, nid oedd y “tri diwrnod 
a'r tair noswaith” y gorweddodd ein Iach- 
awdwr yn y bedd yn cynwys ond rhan yn 
unig o'r cyntaf a'r olaf. Gellir sylwi yn 
mhellach er cadarnhau yr un peth, fod Aben 
Ezra, wrth son am gyfraith enwaediad plentyn 
ar yr wythfed dydd, yn dywedyd, os buasai y 
plentyn wedi eni ond 42 awr cyn i'r dydd cyntaf 
ddiweddu, fod hyny yn cael ei gyfrif am ddydd 
cyfliwn.— Ad. Lef. xii. 3.. Gwel Jwili, Mil 
Blynyddoedd. 

BLYS, chwant anghymedrol am fwydydd, 
diodydd, danteithion, a moethau, Ps. lxxviii. 18; 
cvi. 14; Num. xi. 4; 2 Sam. xxiii. 15. Gelwir 
hwn yn 'y Testament Newydd yn /feluswedd 
(môov»n) Luc viii. 14; Tit.iii. 3; ac yn felus- 
chwant, Iagoiv. 1, 3.. Gelwir y lle y ìladdwyd 
ac y claddwyd llawer o feibion Israel mewn can- 
lyniad, Cibroth-hattafah, hyny yw, Beddawr 
Blys, Num. xi. 34.. Oni ellid yn briodol iawn, 
alw yr enw ar feddau miloedd eto? Gwel Awydd, 
Chwant, Trachwant. 

BODDLONRWY DD, gair cyfansawdd o bodd 
a llawn, ac yn arwyddo diddigrwydd neu dawel- 
wch meddwl, yn neillduol mewn amgylchiadau 
anghenus ac anghysurus. 

Nid yw boddlonrwydd yn gynwysedig yn J. 
Mewn anystyriaeth ac annbeimladrwydd o'r prth 
au anhyfryd a fyddont yn ein cyfarfod yn y byd. 
Y mae rhai dynion yn ymddangos yn naturiol 
ddideimlad; ac erailÌ yn gelfydd felly trwy ym- 
gais ac ymarferiad. Nid ydynt yn teimlo dim, 
nac yn cymeryd sylw o ddim sydd yn eu cyfar 
fod. Y maent yn debycach i geryg na. bywiol- 
îon; aci anifeiliaid direswm na dynion. Ym- 
galedu, ystyfnigo, ac ymgyndynu y maent dan 
oruchwyliaethau c.o>s ac anhyfryd rhagluniaeth, 
yn lle nawsciddio, tyneru, a meddalhau, Esa.i. 
5. Ymae hyn mor bell o fod yn rhinwedd, fel 
y mae yn bechod mawr, Diar. iii. ll; xxix.1. 
Er fod Duw yn gwahardd ini rwgnach dan ei 
driniaethau, eto y mae yn dysgwyl i ni ystyried 
a theimlo, Mica vi. 9.. Y mae ganddo ddyben- 
ion pwysig a daionus yn ei holl oruchwyliaethau 
tuag atom, y rhai nis gallant gael eu hateb heb 
i ni eu hystyried a'u teimlo hwynt, Esai. ô; 
Heb. xii. 5—12. 
chwenychiad am waredigaeth o'r pethau anhyfryd 
sydd yn ein blino. Y mae yn gyfreithlon i'r claf 
ddymuno iechyd; i'r tlawd a'r anghenus ddy- 


, 


muno digonedd a llawnder; ac i'r caeth a'r | 


gorthrymedig ddymuno rhyddid a thegwch; ac 
nidi ddymuno yn unig ond hefyd i arfer pob 
moddion cyfiawn ac uniawn er cyrhaeddyd eu 
dymuniadau. Byddai meddwl i'r gwrthwyneb 
e, yn groes i reswm—i'r reddf o hunan-amddiiífyn- 
“iad ag sydd yn mhawb wrth natur—i amryw 
ddyledswyddau gorchymynedig arnom yn ngair 


2. Nac mewn diffyg ymgais a_| 
| yn gysur; tuchan a grwgnachrwydd yn ei wneyd 
| yn faich i eraill, ac yn ffiaidd gan Dduw; bodd- 


Duw, yn neillduol gweddi, Ps. l. ]5,—ac i es- 
iamplau Crist a'r duwiolion yn mhob oes, Math. 
xxvi. 39; 2 Cor. xii. 7—9. 3. Nac mewn dî- 
daigrwydd a thawelwch yn cyfodi. addiar fwynhad 
o'n. dymuniadau a chyflawnder o gysuron bywyd. 
Nid oes na chlod na chanmoliaeth yn ddyledus i 
neb am fod felly yn y fath amgylchiad: canys y 
mae'r creadur mwyaf chwerw a flyrnic yn dawel, 
os na chaiff ei gynhyrfu, a'r plentyn mwyaf croes 
ac anhywaith yn ddiddig, os caiff ei foddloni a'i 
fawrhau. 

Y mae boddlonrwydd bob amser, o angenrheid- 
rwydd, yn rhag-dybied diífyg, adfyd, neu galedi 
dychymygol neu sylweddol. Lle y mae dedwydd- 
wch perffaith, nid oes lle i'r rhinwedd yma i 
weithredu, nac amlygu ei hun. Gellir dywedyd 
fod y rhai nad oes dim yn eu blino yn ddedwydd ; 
ond ni ellir yn briodol ddywedyd eu bod yn 
Joddlon. Ansawdd meddwl tawel a_ diddig mewn 
adfyd a diffyg, yw boddlonrwydd; neu mewn geîr- 
iau eraill, boddlonrwydd yw y rhanwedd. hwnw ag 
sy'n galluogi eì berchenog â ymddwyn yn dawel a 
diddig mewn amgylchiadau anghenus ac anghysurus. 
Cyd-darawiad yr amgylcbiadau allanol a'r angen 
a'r dymuniad yw dedwyddwch; ond cyd daraw- 
iad y meddwl a'r amgylchiad yw boddlonrwydd, 
Peth dygwyddiadol ac achlysurol yw'r blaenaf; 
ond peth gwirfoddol ac arosol yw'r olaf. Peth 
naturiol ac anianyddol yw un; ond peth moesol 
a chrefyddol yw'r llall. Y mae un yn rhag- 
dybied absenoÌdeb diífyg a gofid: ond y ll«ll yn 
rhagdybied eu presenoldeb. )edwyddyd yw un; 
cymodlonrwydd âg annedwyddyd yw'r llall. H«r- 
wydd hyn y mae'r enwog Dr. Dwicht yn sylwi, 
“Na ellir dywedyd yn oriodol fod angel da_yn 
foddlon, er ei fod yn ddedwydd. Gan fod bodd- 
lonrwydd yn golygu at-taliad dymuniedau a 
dygiad beichiau.”  DwightUs Theology, vol. v. p. 
250. Gellir bod yn foddlon mewn adfyd; ond ni 
ellir bo y» ddedwydd ynddo. 

Y ffordd oreu i ganfod natur a rhaeoriaeth 
unrhyw beth yw ei gymharu â'i wrthwyneb. 
Gwrthwyneb boddlonrwydd, medd Mr. buck, yw 
cenfigen, Iago ìii. 16; cybydd dod, Heb xiii. 5; 
balchder ac uchelfrydedd, Diar. xxx. 16; anes- 
mwythder meddwl a rhagofalon gofidus, Math, 
vi. 25, 34; yn nghyd a thuchan a grwgnach- 
rwydd, 1 Cor. x. 10. Yn awr y mae cenfigen yn 
peri i ddyn ofìdio o herwydd llwyddiant un arall; 
ond boddlonrwydd yn peri iddolawenhau ynddo: 
cybydd-dod yn ei wneyd yn aufoddion i'r hyn 
sydd ganddo; ond boddlonrwydd yn ei wneyd yn 
foddlon: balchder ac uchelfrydedd yn ei wneyd 
yn awyddus am ragor o barch ; ond boddlonrwydd 
yn ei alluogi i ddyoddef anmharch yn dawel ac 
amyneddgar: anesmwythder meddwl yn ei wneyd 
yn faich iddo ei hun: boddlonrwydd yn ei wneyd 


lonrwydd yn ei wneuthur yn hyfryd i eraill, ac 
yn dderbyniol gan Dduw. 

Y mae'r gair Groeg avrapxema, a gyfieithir 
boddlonrwydd, 1 Tim. vi. 5, 6; yn arwyddo Aunan- 
ddigonedd; a'r gair apkew a gyfieithir bod yn 
Joddlon, Y Tîm. vi. 8; Heb. xiii. 5; yn arwyddo 
bod a digonedd ynddo eì hun, ac yn cael ei gyf- 
eithu felly yn y lieoedd canlynol, Math. xxv. 
9; (Ioan vi. 7; xiv. 8; 2 Cor. xii. 9.) Y mae 


BODD 


117 


BODD 


| FDE—— 


boddlonrwydd gm ddigonedd ynddo eì hun, ac o 
herwydd hyny, ar amryw gyfrifon, yn addas i 
gael ei alw Aunan-ddigonedd; ac y mae gan yr 
hwn sydd yn foddlon ddigon, gan ei fod yn foddlon 
i'r hyn sydd ganddo gan nad pa mor lleied yw. 

Y mae boddlonrwydd, fel pob rhinwedd arall, 
yn cael ei osod allan yn yr ysgrythyrau santaidd 
weithiau fel rhodd Duw, Eccles. iii. 13; v. 14; 
ac weithiau fel dyledswydd dyn, Luc. iii. 14; 
Heb. xiii. 5.. Duw sydd yn rhoddi'r tuedd; dyn 
sydd yn ei weithredu. Dyn sydd yn foddlon; 
ond Duw trwy eì air a'i ysbryd a'i gwnaeth felly. 

Nid yw boddlonrwydd i'w ystyried fel rhinwedd 
unigol: eithr yn hytrach fel cyfansawdd o'r rhan 

' fwyafo rinweddau y fuchedd Gristionogol; yn 
neillduol ffydd, gobaith, cariad, gostyngeidd- 
rwydd, hunan-ymwadiad, ac amynedd. 

Nid ar unwaith, eithr yn raddol, y mae dynion 
yn cael eu perffeithio mewn boddlonrwydd, fel 
mewn rhinweddau eraill. Nid oes neb yn 
cael ei eni yn ei gyflawn faintioli, nac un Crist- 
ion yn cyrhaeddyd perffeithrwydd cymhariaethol 
mewn un grasna rhinwedd ar unwaith. “ Dysgu 
bod yn foddlon ” wnaeth Paul, I Tîm. vi. 8; a 
dysgu sydd raid i ninau os ewyllysiwn ei gyr- 
haeddyd. Derbyn y tuedd neu'r athrylith a 
wnaeth efe; ond dysgu'r wers yn ngholeg adfyd, 
dan arolygiad Crist, y prif athraw. Fel hyn y 
mae yn rhaid i ninau wneyd ; ac i'r dyben hwn, 
nid anfuddiolini,l. I ddwys ystyried pa gy- 
maint sydd genym yn fwy nag sydd arnom ei 

, wir angen. 2. Pa gymaint yn waeth y gallasai 
fod arnom nag ydyw. 3. Pa gymaint yn well y 
mae arnom ni nag yw ar laweroedd sydd yn fwy 
teilwng na ni. 4. Nad ydym yn haeddu un 
drugaredd, ond y buasai yn gyfiawn i Dduw ein 
gadael heb yr un, ïe, ein cosbi am ein haml feiau, 
Gen. xxxii. 10; Galar. iii. 39. 5. Mai yr Ar- 
glwydd sydd yn teyrnasu; ac mai da, doeth, 
uniawn, a chyfiawn y mae efe yn gwneuthur pob 
peth, Ps. xcvii. l, 2; Marc vii. 97. 6. Fod gan 
Dduw ddybenion grasol a daionus mewn golwg yn 
ei holl oruchwyliaethau tuag atom; sef naill ai 
dinystrio ein llygredd—profi ein grasau—neu 
roddi cyfleusdraiddynti weithredu, Es. xxvii. 
9; xxxviii. 16; Heb. xii. 5—1]; Iagoi.2—4; 
1 Pedri.7. 7. Nad yw ein gofidiau, os plant 
Duw ydym, ond o fyr barhad; ac y cawn ar fyr 
ein symud i gyflwr o ddedwyddwch perffaith, 
Ps.xxx.5; Rhuf. viii. 18; 2 Cor. iv. 16—18. 

““ Y mae boddlonrwydd,” medd un awdwr, 
““i raddau yn dwyn yr holl eífeithiau ag y mae'r 
uchíferyllydd (alchymist) yn eu priodoli i'r eur- 
faen (philosopher's stone); ac os nad yw yn 
rhoddi cyfoeth, y mae yn gwneyd yr hyn sydd 
cystal, sef gyru ymaith y trachwant am dano. 
Os nad yw yn symud y gofidiau ymaith o feddwl, 
corff, neu amgylchiadau dyn, y mae yn ei wneyd 
yn daweldanynt. Y mae yn effeithio yn hyfryd 
ar feddwl dyn gyda golwg ar bob bod ag y mae 
yn dal perthynas ag ef. Y mae yn mogi grwg- 
nachrwydd a thuchanrwydd tuag at Dduw; yn 
dinystrio pob awydd anghymedrol a phob tuedd 
at lygredigaeth, gyda golwg ar y wladwriaeth y 
mae yn cyfaneddu ynddi; ac yn melusu ei holl 
ymarweddiad, gan wneuthur ei feddyliau yn 
ddiddig a thawel.” 

““ Yn mblith yr holl foddion ag a ellir ymarfer 

RHIF, II1, 


a hwynt er cyraedd y rhinwedd hon, ni chaf,” 
medd efe, “'enwi yn unig ond y ddau beth can- 
lynol, — 

““1. Rhaid i ddyn bob amser ystyried pa gy- 
maint sy ganddo yn fwy nag sydd arno ei angen. 
Boddlonir fi yn fawr yn yr ateb a roddodd Aris- 
tippus i un oedd yn ei gwyno ar ei ymddifadiad 
o dyddyn—* Pan,” ebe fe, “y mae genyf fi eto drì 
thyddyn, ac nid oes geuyt tun: ac felly dylwn i 
yn hytrach ofidio drosot, ti, na thydi droswyf fi 
Yn y gwrthwyneb, y mae dynion ffolion yn fwy 
tueddol i ystyried yr hyn a gollasant na'r hyn 
sydd ganddynt; aci ddal eu golwg ar y rhai 
sydd yn gyfoethocach na hwy nag ar y rhai 
hyny ag sydd yn dlotach. Y mae holl wir fwyn- 
iant a chyfleusderau bywyd yn gorwedd o fewn 
cylch bychan; eithr tuedd dynolryw yw edrych 
o hyd yn mlaen, ac ymestyn ar ol yr hwn sydd 
wedi blaenu arnynt mewn cyfoeth ac anrhydedd. 
Gan nad ellir yn briodol alw neb yn gyfoethog 
nad oes ganddo fwy nag sydd arnoangenamdano, 
herwydd hyny nid oes ond ychydig gyfoethog- 
ion yn un o'r cenhedloedd gwareiddiedig, oddi- 
gerth yn mhlith y bobl gyffredin, y rhai a gy- 
fyngant eu dymuniadau o fewn terfynau eu 
hamgylchiadau, ac ydynt yn meddu mwy o 
feddianau nag y gwyddant pa fodd i'w defnyddio. 
Dynion o radd uwch ydynt yn byw mewn math 
o dlodi golygus; ac o hyd mewn angen, am nad 
ydynt yn ymfoddloni yn ngwir ddedwyddwch 
bywyd, eithr yn ymdrechu blaenori y naill ar y 
llall mewn cysgodau ac ymddangosiadau. Dyn- 
ion call yn wastadol ydynt yn canfod y chwareu- 
yddiaeth ynfyd sydd yn cael ei chwareu uwch- 
law iddynt hwy; a thrwy gyfyngu eu dymuniad- 
au, y maent hwy yn mwynhau y boddlonrwydd 
dirgel hwnw ag y mae eraill yn ei erlyn, Mewn 
gwirionedd, nid yw yn alluadwy dynoethi yn 
ddigonol yr erlyniad dirmygedig hwn ar ol ded- 
wyddwch dychymygol, gan mai dyma ffynhonell 
y ârygau sydd yn dystrywio personau a gwled- 
ydd yn gyffredin. Y mae dyn yn dlawd, bydded 
ei feddianau cymaint ag y byddont, os na fydd 
yn byw o fewn eu cylch; ac y mae yn gosod ei 
hun yn naturiol ar werth i'r neb a ddichon roddi 
ei bris iddo. Pan y cynhygiwyd i Pittacus, 
(ar ol marwolaeth ei frawd, yr hwn a adawodd 
iddo etifeddiaeth helaeth,) gan frenin Lyda swim 
mawr o arian, efe a ddiolchodd iddo am ei gar- 
edigrwydd, gan ddywedyd, fod ganddo yn barod 
Jwy o'r haner mag y gwyddai beth î wneuthur o 
honynt. Yn fyr, boddlonrwydd sy gyfartal â 
chyfoeth, a moethau â thlodi; neu mewn modd 
mwy priodol, fel y dywed Socrates, boddlon- 
rwydd sydd gyfoeth naturiol; at yr hyn y gellir 
ychwanegu, moethau sydd dlodi celfydd. Chwe- 
nychwn gan hyny gyflwyno i ystyriaeth y rhei 
hyny sy yn wastadol yn ymgyraedd at fwyniant 
gormodol a dychymygol, eithr nas mynant dra- 
fferthu i gwtogi eu dymuniadau, sylw yn rhagor 
o eiddo yr athronydd Bias, sef, Nad oes neb cy- 
maint eî drafferth a'r hwn sydd yn ymgyrhaedd- 
yd am yr hawddfyd bydol mwyaf. 

“2. Dylai pob un ystyried pa gymaint yn 
fwy annedwydd y gallai fod nag ydyw mewn 
gwirionedd. Y mae yr ystyriaeth flaenaf yn 
golygu pawb a feddianant foddion digonol i'w 
gwneyd yn gysurus; y mae hon yn golygu pawb 

9 


BODD 


118 


BON : 


— 


sydd yn gorwedd dan ryw wasgfa neu anífawd, 
Gall y cyfryw gael llawer o esmwythder oddi- 
wyth y gymhariaeth alluadwy i'r dyn annedwydd 
ei gwneuthur rhyngddo ef eì hun ac eraill; neu 
rhwng yr anffawd y mae ef yn ei dyoddef, ag 
anffodion mwy a allasai ei oddiweddyd ef.” 

“ Yr wyf yn hoffi hanesyn yr Isellmynwr 
(Dutchman) gonest, yrhwn pan dorodd ei goes 
trwy gwymp oddiar y brif hwylbren, a ddywedai 
wrth y rhai oeddynt gerllaw,-- Trugaredd jawr 
nad fy ngwddf ydoedd. At hon, gan fy mod ar 
y dyfyniadau, caniatewch i mi ychwanegu dy- 
wediad hen athronydd a ddywedai, (wedi iddo 
wahodd rhai o'i gyfeillion atoi giniawa, a chael 
ei gyffroi gan ddyn a ddeuai i'r ystafell mewn 
tymer wyllt, ac a daflai y bwrdd ag oedd o 
flaen y gwmniaeth i lawr,) Y mae î bob 
dyn eì ofid; ac y mae hwnw yn ddedwydd nad oes 
iddo un mwy na hwn. Cawn enghraifft i'r un 
' perwyl yn hanes bywyd y Dr. Hammond, yr 
hwn a ysgrifenwyd gan esgob Ffel, Yr oedd y 
gwr da hwnw yn cael ei flino gan gymhlethiad o 
anhwylderau; pan byddai y gymhalwst arno ar- 
ferai ddiolch i Dduw nad y gareg ydoedd; a 
phan byddai y gareg arno, diolchai nad oedd y 
ddau anhwylder arno ar yr un pryd. 

“€ Nis gallaf,” medd efe, “ derfynu y traethawd 
hwn, heb sylwi na bu un cysawd (system) erioed 
ond Cristionogaeth yn unig, yn alluog i genhedlu 
y rhinwedd am yr hon yr ydwyf wedi bod yn 
son, yn y meddwl dynol.” — Addison. 

BODDLONRWYDD DUW, hyfrydwch y 
meddwl dwyfol, 

l. Ynddo ei hun. Herwydd hyn y mae y 
cyfenw bendigedig meu ddedwydd, yn cael ei 
roddi iddo mor aml yn yr ysgrythyrau santaidd, 
1Tim.i.ll; vi.15; 2 Cor. xi. ot. El Shadai, 
neu y Duw hollddigonol ydyw, Gen. xvii. 1. Y 
mae yn fod anfeidrol berffaith ; ac o herwydd 
hyny yn hyfrydwch iddo ei hun, yr hyn yw ei 
ddedwyddwch. Hyfrydwch Duw ynddo ei hun 
yw sylfaen ei hyfrydwch yn mhawb a phob peth 
arall. 
hau, ac ynddo ei hun yn briodol y mae yn ym- 
foddloni. “' Pan y mae ganddo fwriadau ar y 
cyfryw greaduriaid gwael ag ydym ni,” medd yr 
enwog How, ““nid ydyw ond yn unig boddio ei 
hun ynddo ei hun, sef yn ymfoddloni yn ei hael- 
ioni, caredigrwydd, a thiriondeb ei fwriadau ei 
hun.” Yn eì gariad y mae yn ymlonyddu, hyd 
yn nod pan y mae yn ymhyfrydu dan ganu yn 
ei bobl, Seph. iii. 17. Er ei fwyn ei hun, hyny 
yw, nid yn unig er ei ogoniant ei hun, ond hefyd 
o herwydd ei hyfrydwch ynddo ei hun y gwnaeth 
ac y mae yn gwneyd pob peth. Y mae mor 
hardd ac mor berffaith, fel nas gall lai na bod 
yn foddlonrwydd neu hyfrydwch anfeidrol a 
thragwyddol iddo ei hun; ac nas gall lai na bod 
yn foddlonrwydd a hyfrydwch i bawb sydd yn 
ei wir adnabod. 

2. Yn ei Fab, yr hwn oedd gydag ef erioed, 
ac yn hyfrydwch iddo beunydd, Diar. viii. 30. 
Am dano y dywedodd, “ Hwn yw fy anwyl Fab, 
yn yr hwn i'm boddlonwyd,” Math.iii. 17; a 
xvii. 5. Yr oedd yn ymhyfrydu ynddo o herwydd 
ei berthynas ag ef, a'i debygolrwydd iddo, o her- 
wydd ei addasrwydd i gymeryd y swydd gyf- 
ryngol arno, yn nghyd a'i barodrwydd i'w chy- 


Ei hunan yn unig y mae efe yn ei fwyn- 


meryd, Esa. xlii. 1; Heb. x. 7; ac hefyd o her- 
wydd y dull perffaith y cyflawnodd ei ymrwym- 
waith, pan y daeth yr amser apwyntiedig i hyny 
oddiamgylch, Ioan xvii. 2. Hyfrydwch a bodd- 
lonrwydd tragwyddol y Tad ynddo, fel un addas 
i gymeryd y swydd gyfryngol arno, oedd sylfaen 
ei etholiad iddi; a'r boddlonrwydd perffaìth a 
roddodd efe i'r Tad yn y cyflawniad gweithredol 
o'i ewyllys yn y byd oedd sylfaen ei ddyrchafiad 
ef ar ddeheulaw'r Tad, ac iechydwriaeth dra- 
gwyddol y rhai oll a gredant ynddo, Phil. ii. 9 
—l11; Heb.ix. 12. 

3. Yn ei weithredoedd, ar gyfrif eu perffeith- 
rwydd, a'u haddasrwydd i ateb dybenion eu 
gwneuthuriad, Gen. i. 91. 

4. Yn ei bobl, ar gyfrif eu perthynas a Christ, 
a'u tebygolrwydd iddo mewn egwyddorion ac 
ymarferion, Eph.i. 6; 2 Cor. v. 9. Y mae hyn 
yn cynwys ei heddychlonrwydd â hwynt yn 


| Nghrist, yn gystal a'i hyfrydwch ynddynt ar 


gyfrif eu tebygolrwydd iddo, Ps. xxx. 5; Seph. 
ui. 17. Yn yr Anwylyd y mae eu personau a'u 
gwasanaeth yn gymeradwy ger bron Duw. 

BOGOMILIAID, neu Bogamirtiaid, dynion, 
medd Williams, a waeddent, yn oì ystyr lythyr- 
enol y gair, am drugaredd oddiuchod, yn gyffelyb 
i fegeriaid yr Almaen, ac fel hwythau a gofrestr- 
wyd yn mhlith yr hereticiaid. Yr ydys yn eu 
holrain oddiwrth y JMassaliaid a'r Enbychiaid, 
enwau yn arwyddo gweddiwyr. Dywed Mos- 
heim i'r blaid hon gael ei sylfaenu yn y ddeu- 
ddegfed ganrif, gan y mynach Basillius, yr hwn, 
a losgwyd yn Nghaercystenyn yn nheyrnasiad 
Alescus Comnenus, ymerawdwr y dwyrain. Cy- 
huddir ef o gyfeiliornadau y Gnostiaid a'r Ma- 
nicheaid, yr hyn bob amser oedd yr achos pan 
yr ewyllysiai dirprwywyr yr eglwys losgi heretic. 
Cafodd ei rwydo, fel yr ymddengys, mewn modd 
tra dichellgar gan yr ymerawdwr, yr hwn a 
ddanfonodd am dano mewn modd dirgelaidd, a 
chan ffugio dymuniad i ddyfod yn ddysgybl iddo 
a'i cymhellodd i ddatguddio ei holl feddwl yn 
ddibetrusder; tra yr oedd ysgrifenydd cuddiedig 
wrth law i osod ei holl eiriau ar lawr, y rhai a 
wnaed yn sylfaen ei gyhuddiad. Cynygiasant 
bob moddion, medd Mosheim, i gael ganddo 
ymwrthod a'i dybiau, megys pe buasai hyny yn 
esgus dros ei losgi. 

Hefyd, plaid, medd Maclain, o'r un tybiau, yn 
y bedwaredd ganrif. Tebyg mai gweddiwyr 
tlodion, mwy cywir eu calonau na'u penau oedd- 
ynt; ac mai eu prif gyfeiliornad oedd gwrthwy- 
nebu a beio rhagrith a gormes offeiriadaeth 
lygredig. 

Ond dywed Buck mai plaid o hereticiaid a gy- 
fododd yn 1179 oeddynt; a'u bod yn dal y dy- 
lesid peidio arfer eglwysi, swper yr Arglwydd, 
nac un weddi oddieithr gweddi'r Arglwydd ; fod 
bedydd Pabyddion yn anmherffaith; fod person- 
au'r Drindod yn anghyfartal, a'u bod yn aml yn 
ymddangos i roi o'u plaid hwy. 

BEHEMIAID, gwel Brodyr Bohemaidd, neu 
Brodyr Unol, Unitas Frateram. 

BONEDDIGEIDDRW YDD, âch uchel, araf- 
wch, addfwynder, mwyneidd-dra, hynawsedd. 
Tynerwch neu diriondeb tymer ac ymddygiad. 
Er mor wael a disylw yw hyn yn ngolwg llawer- 
oedd, eto y mae yn cael ei gofrestru yn y Beibl 


BON 


119 


BON 


yn mhlith nodweddiadau y gwir Gristion. Un o 
nodau gwahaniaethol y ddoethineb sydd oddi- 
uchod ydyw, Iago iii. 17. 

Dechreuaf, medd Blair, trwy wahaniaethu 
gwir foneddigeiddrwydd oddiwrth ddofdra ys- 
bryd dyoddefol, ac oddiwrth gydsyniad annher- 
fynol â dulliau dynion eraill. Nid yw y dofdra 
dyoddefol hwnw ag sy'n ymostwng yn ddiwrth- 
wynebiad i bob gormes o eiddo y ffyrnig a'r rhy- 
fygus yn gwneyd i fyny un ran o ddyledswydd 
Cristion; eithr yn y gwrthwyveb, y mae yn 
ddinystrioli ddedwyddyd cyffredinol a threfn. 
Y mae'r cydsyniad annherfynol hwnw, yr hwn 
.ar bob achlysur sy'n cwympo i mewn a thybiau 
a dulliau dynion eraill, mor bell o fod yn rhin- 
wedd, fel y mae ynddo ei hun yn fai, ac yn achos 
o laweroedd o feiau eraill. Y mae yn dym- 
chwelyd pob egwyddor ddiysgog, ac yn achosi 
y cydymffurfiad beius hwnw â'r byd ag sy'n 
llychwino'r holl gymeriad. Caniatau a chyd- 
synio yn feunyddiol yw y rheol waethaf a êllir 
ei mabwysiadu yn sefyllfa lygredig bresenol 
moesau dynol. Annichonadwy ydyw cynal i 
fyny burdeb ac urddas y cymeriad Cristionogol, 
heb wrthwynebu y byd ar amrywiol achlysuron, 
hyd yn nod er i ni trwy hyny orfod sefyll wrth 
ym ein hunaia.. Gan hyny y mae'r boneddig- 
eiddrwydd hwnw ag sydd yn dal perthynas â 
rhinwedd, i gael ei wahaniaethu yn ofalus oddi- 
wrth ysbryd gwael dynion llwfr, ac hefyd. oddi- 
wrth gydsyniad maldodaidd gwenieithwyr. Nid 
ydyw yn rhoddi un hawl gyfiawn i fyny rhag 
ofn; nac un gwirionedd pwysig o wenieithdod. 

mae yn wir, nid yn unig yn gyson â meddwl 
sefydlog, ond hefyd o angenrheidrwydd yn gofyn 
ysbryd gwrol, ac egwyddor ddiysgog, i'r dyben 
i'w wneuthur o un gwerth gwirioneddol. Âr y 
sylfaen gadarn hon yn unig y dichoni gaboledd 
(polisê) boneddigeiddrwydd gael ei arwain i 
mewn gyda mantais. 

Y mae yn wrthwynebol, nid i'r ymlyniad 
mwyaf diysgog wrth rinwedd a gwirionedd, eithr 
i erwindeb a thoster, i falchder ac uchder, i drais 
a gormes. Yn briodol, y rhan hono o'r rhin- 
wedd oruchel o gariad ydyw, ag sydd yn ein 
gwneyd yn anfoddlon i roddi poen i un o'n brod- 
yr. Cydymdeimlad sydd yn ein tueddu i gyf- 
ranu at eu hangen. Dyoddefgarwch sydd yn 
ein hatal rhag ad dalu iddynt y niwaid a wnaeth- 
ant i ni. Addfwynder sydd yn ffrwyno ein 
tymherau gwyllt, a thegwch ein barn lem. _ Bo- 
neddigeiddrwydd sy'n diwygio yr hyn sydd 
atgas yn ein moesau; a thrwy res gyson o'r ys- 
tyriaethau tyneraf sydd yn myfyrio y ffordd oreu 
i ysgafnhau llwyth pwysig gofid cyffredinol. Ei 
swydd gan hyny sydd dra eang. Nid ydyw, 
megys rhai rhinweddau, yn cael eu galw i weith- 
rediad ar achlysuron neillduol; ond y mae mewn 
ymarferiad cyson bob amser y mae a fyno â dyn- 
ìon. Dylai ffurfio ein cyfarchiad, rheoli ein 
hymadrodd, ac ymgymysgu a'n holl ymar- 
weddiad, 

Ni ddylem, modd bynag, gamsynied y ddoeth- 
ineb foneddigaidd, yr hon sydd oddiuchod, am 
yr hynawsedd celfydd, y mwyneidd-dra moes- 
au myfyriedig hwnw a ddysgir yn ysgol y byd. 
Dichon y distadlaf a'r gwacaf feddianu y cyfryw 
berffeithderau. Yn rhy fynych y maent yn cael 


eu harferyd gan y dichellgar megys rhwyd; yn 
rhy fynych y maent yn cael eu ffuantu gan y 
caled galon megys gorchudd i ddiffeithder eu 
meddyliau. Nid allwn ar yr un pryd lai na 
chymeryd sylw o'r gwriogaeth (Aomdage) ag y 
mae y byd, hyd yn nod yn y cyfryw enghreifft- 
iau, yn cael ei rwymoi'w dalui rinwedd. I'r 
dyben i wneyd cymdeithas yn hyfryd, y mae yn 
dyfod yn angenrheidiol i ffuantu rhywbeth sydd 
yn debyg iddi. Rhinwedd yw y swyn gyffred- 
inol. Ymgeisir am ei chysgod pan y mae ei 
sylwedd yn ddiffygiol. Trowyd efelychiad ei 
ffurf yn gelfyddyd; ac yn ymdriniaeth bywyd, 
gofal blaenaf pob un a fynai enill parch a serch- 
iadau eraill yw dysguiaith, mabwysiadu dulliau, 
tegwch, boneddigeiddrwydd, a mwyneidd-dra. 
Ond, fel pob rhinwedd arall, y mae gorsaf y bo- 
neddigeiddrwydd hwnw ag sydd yn nodwedd- 
iadol o ddyn da, yn y galon: a chaniataer i mi 
ychwanegu, nad oes dim ond yr hyn sydd yn 
dylifo o'r galon a all wneuthur hyd yn nod foes- 
au allanol yn wir dderbyniol; canys ni ddichon 
unrhyw ymddygiad ymddangosiadol bob amser 
ddirgelu y gwir gymeriad. Y mae swyn an- 
feidrol mwy grymus yu y mwyneidd-dra diffuant 
hwnw ag sydd yn deilliaw o'r galon, nag yn holl 
foesgarwch celfydd y gw> llys perffeithiaf. 

Gwir foneddigeiddrwydd sydd wedi ei sylfaenu 
ar yr hyn sydd ddyledus oddiwrthym i'r hwn a'n 
gwnaeth, ac i'r natur gyffredin o'r hon yr ydym 
bawb yn gyfranog. Y mae yn cyfodi oddiar ad- 
fyfyriadau ar ein ffaeleddau a'n hangenion ein 
hunain; ac oddiwrth olygiadau cywir ar gyflwr a 
dyledswydd dyn. Teimlad cynhenid ydyw, 
wedi ei fwyhau a'i ddyrchafu gan egwyddor. Y 
galon ag sydd yn toddi yn hawdd ydyw; ac sydd 
yn teimlo am bob peth ag sydd yn ddynol; ag 
sydd yn anmharod ac araf i roddi un clwyf. Y 
mae yn garedig yn ei gyfarchiad, ac yn addfwyn 
yn ei ymddygiad; bob amser yn barod i foddhau 
ac yn ewyìlysgari gymeryd ei foddhau gan eraill ; 
yn anadlu caredigrwydd greddfol tuag at gyfeill- 
ion, hynawsedd i ddyeithriaid, a dyoddefgarwch 
tuag at elynion. Y mae yn arferyd awdurdod 
gydâ chymedroldeb; yn gweini cerydd gyda 
thynerwch; yn cyfranu ffafrau gyda rhwyddineb 
a gwylder. Mewn tyb y mae yn ddiryfyg, ac 
mewn sel yn gymedrel,. Nid yw yn llym am 
bethau dibwys; ymae yn araf í wrth-ddywedyd, 
ac yn arafach ifeio; eithr yn heinyf i dawelu 
ymrysonau ac i adferu heddwch. Nid yw yn ym- 
wneyd heb alwad ag achosion rhai eraill, nac yn 
ymchwilio yn ymofyngar i ddirgelion rhai eraill. 
Y mae yn ymhoffi uwchlaw pob peth yn ysgafnhau 
gwasgfeuon, os nad all sychu y deigryn tywallt- 
edig i esmwythâu o'r hyn lleiaf y meddwl galarus. 
Llenad oes ganddo allui fod yn ddefnyddiol, 
nid yw un amser yn beichiaw. Y mae yn fwy 
am foddhau nag am dywynu a disglaerio; ac 
mae yn dirgelu yn ofalus yr uchafiaeth hono 
mewn talentau neu radd, ag sydd yn orthrymus 
i'r hwn sydd islaw iddo. Mewn gair, yr ysbryd 
hwnw, a'r rhediad hwnw o foesau yw, ag y mae 
efengyl Crist yn ei orchymyn pan y mae yn 
dyweyd wrthym am “ddwyn beichiau ein gilydd ; 
i lawenhau gyda'r rhai sydd yn llawenhau; i 
wylo gyda'r rhai sydd yn wylo; i bob un fodd- 
hau ei gymydog yn yr hyn sydd dda; i fod yn 


BOW 


120 


BRA 


garedig a thyner-galon; i fod yn gydymdeimlol 
amwynaidd; i gynal y gweiniaid, ac i fod yn 
ddyoddefgar tuag at bawb.” 

BONOSIAID, canlynwyr PBonosus, esgob 
Sardica, yr hwn y dywedir ei fod o'r un tybiau 
a'r Photiniaid, Gwel Photiniaid. 

BONSES, offeiriaid Chiniaidd. Gwel Po. 

BORELIAID, dysgyblion Adda Borel, pregeth- 
wr Ellmynaidd, yn y ddwyfed ganrif ar bymtheg, 
yr hwn a addefir ei fod yn Hebrewr, Groeg- 
wr, a Lladinwr da. Ei frawd oedd y cenhadwr 
(ambassador) Ellmynaidd yn Paris. Y Boreliaid a 
gofleidient y rhan fwyaf o dybiau y Menoniaid, 
er nad oeddynt yn mynychu eu cyfarfodydd. “Eu 
hymarweddiad sydd ddichlynaidd; y maent yn 
dra haelionus, ac yn ymddwyn yn deilwng o'r 
cymeriad Cristionogol.  Achwynant fod yr holl 
eglwysi Protestanaidd yn gystal a phabaidd, 
wedi ymlygru oddiwrth burdeb yr athrawiaeth 
Gristionogol, herwydd eu bod yn llygru yr 
ysgrythyrau â'u hegwyddoregau, ffurfiau gweddi- 
au, a phregethau; a thybiant hwy y dylai gair 
Duw gael ei dderbyn heb. sylwnodau nac espon- 
iad. Ychwanegir eu bod yn ffieiddio temlau, 
sacramentau, gweddiau cyoedd, a phob addol- 
iad allanol. Y mae hyn yn rheswm digonol 
paham nad oeddynt yn mynychu cyfarfodydd y 
Menoniaid, ac yn gwneuthur yn debygol iddynt 
fabwysiadu amryw o egwyddorion cymdeithas y 
cyfeillion a elwir yn gyffredin y Crynwyr; o'r 
hyn leiaf cyn belled ag yr oedd eu gwrthwyneb- 
rwydd i rodres a seremoniau crefyddol yn cyr- 
haeddyd. 

BOSCIAID, hyny yw, porwyr. Math o fyn- 
achod gwladaidd yn Syria a Mesopotamia, y rhai 
a ymborthent ar lysiau, a ddilynent alwedigaeth 
bugeiliaid, ac a gymysgent weddi a mawl a'u 
holl lafur. 

BOWRIGNONIAID, canlynwyr yr enwog ar- 
glwyddes Antoinette Bowrignon dela Ponte, brodor 
Fflanders, yr hon a anwyd yn Lisle, yn 1616. 
Mor anffurfiedig ydoedd pan ei ganwyd, fel y 
meddyliwyd am ei mogi fel angheníil. 
oedd yn tyfui fyny, ei hanferthwch a leihaodd 
iraddau mawr, a dangosodd feddwl goruchel, 
dychymyg cryf, ac arwyddion tra chynharol o 
ysbryd defosiwnol wedi ei liwio yn ddwfn a phen- 
boethder. Ystyriai ei hunan dan ysbrydoliaeth, 
ac wedi ei neillduo i adfywio ysbryd gwir Grist- 
ionogrwydd yr hwn oedd wedi diffoddi trwy 
ddygasedd a dadleuon duwinyddol. Yn nghyffes 
eì ffydd, y mae yn proffesu ei chrediniaeth yn 
yr ysgrythyrau, Duwdod ac iawn Crist. Y 
prif egwyddorion a redant trwy ei gweithion, 
ydynt y rhai dilynol:—Fod dyn yn hollol rydd i 
wrthod neu dderbyn dwyfol ras. Fod Duw yn ang- 
hyfnewidiol mewn cariad tuag at ei holl greadur- 
iaid, ac nad yw yn gweini cosb mewn modd pen- 
arglwyddiaethol; eithr mai canlyniadau naturiol 
pechod yw y drygau a ddyoddefir. Nad yw gwir 
grefydd yn gynwysedig mewn ffurfiau allanol 
addoliad, a chysgodau flydd; eithr mewn cymun- 
deb digyfrwng â Duw, trwy deimladau a chyffro- 
adau mewnol, a thrwy hollol gydsyniad a'i 
ewyllys. 

Egwyddorwyd y Foneddiges hon yn y grefydd 
Babaidd; eithr dygai ei thystiolaeth yn ogyfuwch 
yn erbyn llygredigaethau eglwysi Rhufain a'r 


Fel yr - 


eglwysi Protestanaidd: herwydd paham cafodd 
ei gwrthwynebu a'i herlid gan y ddwy blaid, a 
chwedi iddi gael ei hymlid oleile, bu farw yn 
Ffrainc yn 1680. Yr oedd hi dros ryddid cyff- 
redinol i bob plaid. 

Yr oedd tyb y Foneddiges hon yn nghylch 
rhagwybodaeth Duw i ryw raddau yn hynod. 
Yr oedd yn caniatau y gallasai Duw rag-wybod 
pob peth, ond gan fod ei allu yn ogymaint a'i 
wybodaeth, iddo yn fwriadol ymgadw oddiwrth 
y wybodaeth hono mewn rhai amgylchiadau, fel 
na byddai iddo ymyraeth â rhydd-weithrediad a 
chyfrifoldeb ei greaduriaid. _ Ymddengys i'r 
diweddar hyglod Dr. Adam Clarke fabwysiadu 
yr unrhyw dyb am ragwybodaeth y Goruchaf. 

Yr oedd ei gweithion yn dra lluosog, ac yn 
gwneydifyny l8cyfrol, wyth plyg: y prif o hon- 
ynt, ydynt Goleuni'r byd—Tystiolaeth y gwirion- 
edd—ac adfywiad ysbryd yr efengyl, y rhai ydynt 
mewn bri mawr yn mhlith mawrygwyr duwin- 
yddiaeth gyfrinol. Ni ellir gwadu nad oedd y 
foneddiges hon yn ffugio datguddiadau anarferol: 
yn mhlith gweledigaethau breuddwydiol eraill 
o'i heiddo, un ydoedd bod Adda wedi ei greu yn 
ddau-rywiog (Ahermaphrodite,) ac mai efe a 
genedlodd natur ddynol Crist, yr hon wedi hyny 
a ddyrchafwyd i orseddfa'r Duwdod. 

BOWRNIAIAID, math o gyffredinolwyr, 
canlynwyr Ioan Bowrn, yn ol Gregoire; ond yn 
hytrach canlynwyr y Parch. Samuel Bowrn, cyn- 
horthwywr Dr. Ioan Taylor o Norwich, awdwr 
Traethawd ar Gosbedigaeth Ddawedadwy. 

BOYL, gwel Llithiau Boyl. 

BRADWR, un yn bradychu un arall, trwy 
frad neu ddichell, i ddwylaw ei elynion, megys 
y gwnaeth Judas Iscariot a Mab Duw, Luc vi. 
16 


Yr oedd pechod Judas Iscariot yn fawr iawn. 
Ymddengys hyn, os ystyrir, l. Ei ansawdd— 
bradychw; hyny yw, traddodi (mapaôovc,) un 
mewn dichell i ddwylaw ei elynion i'w niweidio. 
Un o'r beiau mwyaf ysgeler ag y gall dyn ei 
gyflawni yn ei berthynas a'i gyd-greaduriaid yw 
hwn. Herwydd hyn y mae bradwyr a llofrudd- 
ion yn cael eu cydio yn nghyd, Act. vii. 52; a 
chof-restrir bradwyr yn mhlith pechaduriaid 
rhyfygus yr amseroedd diweddaf, I Tim.iii 4. 
Bradwriaeth oedd bai Judas, ac nid oes mo'i 
ffieiddiach yn llechres pechodau dynol. 2. Cym- 
eriad yr hwn a fradychwyd ganddo; set gwirion, 
(a0woc, ) hyny yw di-euog, difai, diniwaid, Math, 
xxvii. 4. Rhwymwyd ef gan ei gydwybod ei 
hun, heb un frais allanol, i dystiolaethu hyn am 
dano, yn y modd mwyaf cyhoeddus. Ie, yr oedd 
Crist nid yn unig yn wirion, cyfiawn, a diniwaid, 
ond hefyd yn dda; hyny yw, yn gymwynaswr 
haelionus i ddynion; wedi dyfod i'r byd i wasan- 
aethu, ac nid i gael ei wasanaethu. Yr oedd hyn 
yn mwyhau bai Judas i raddau mawr ìawn; 
canys mae yn bechod bradychu neb; llawer mwy 
y diniwaid, a llawer mwy drachefn y da, y defn- 
yddiol, a'r haelionus; oblegyd, ““dros y cyfryw 
y beiddiai un farw hefyd,” Rhuf. v.7. 3. i 
urddas.—Y mae pechod yn mwyhau yn gyfatebol 
i urddas yr hwn y byddo yn taraw yn ei erbyn, 
Fel hyn y mae yn bechod bradychu dyn cyffred- 
in; ond yn fwy o bechod i fradychu tywysog, 
mab brenin, neu y brenin eì hun. Tywysog 


BRA 


121 


BRA 


tangnefedd; Mab Duw, a'r Brenin tragywyddol 
oedd Iesu; yr hyn ydoedd yn mwyhau pechod 
Judasiraddau annirnadwy; canys cafodd gyfleus- 
dra a manteision digonol i wybod hyny. 4. £i 
berthynas ag ef, yn nghyd a'i rwymedigaethau iddo. 
Athraw ac Arglwydd Judas oedd Iesu; yr hwn 
ydoedd wedi ei dderbyn i'w deulu, a rhoddi lle 
iddo yn mhlith ei weision, gan ei osod mewn 
swydd o anrhydedd ac ymddiried yn eu mysg; 
ac i'r hwn yr oedd yntau wedi proffesu cariad 
a pharch, ac addunedu ffyddlondeb, Math. x. 1 
—4;' xxvi. 25, 49; Ioan xii. 4; xiii. 29. Wrth 
rag-fynegu am Judas a'r hyn a wnaeth, y mae 
Dafydd yn mherson Crist yn dywedyd, “ Hefyd 
y gwr oedd anwyl genyf, yr hwn yr ymddiriedais 
iddo, ac a fwytaodd fy mara, a ddyrchafodd ei 
sodl i'm herbyn,” Salm. xli. 9. Yr oedd hyn yn 
ychwanegu yn fawr at ddrygedd pechod Judas; 
a gallasai Crist ddywedyd mewn rhan am 
dano ef fel y dywedodd Dafydd am Ahito- 
phel, “Nid fy ngelyn a'm difenwodd; yna y 
dyoddefaswn; nid fy nghasddyn a ymfawrygodd 
i'm herbyn; yna ymguddiaswn rhagddo. Eithr 
tydi ddyn, fy nghydradd, fy fforddwr, a'm cyd- 
nabod. Y rhai oedd felus genym gyd-gyfrinachu, 
ac a rodiasom i dy Dduw yn nghyd,” Salm. lv. 
12—14. Un o nodau yr amseroedd gwaethaf ag 
y mae hanes am danynt, yw y byddaii ddysg- 
yblion Crist gael eu bradychu, ïe, gan rieni, a 
brodyr, a cheraint, a chyfeillion, Luc xxi 16. 
Hyn a gafodd Crist; ac a wnaeth Judas! 5. Y 
dull a'r modd y gwnaeth hyn. 1. Yn fwriadol; 
““Yr oedd ar fedr ei fradychu ef,” tebygol, yn 
mhell cyn cyflawni ei amcan ysgeler, Ioan vi. 
7; xiil. 27; Math. xxvi. 16. Y mae rhai 
wedi bradychu eu cyfeillion, yn ddifwriad, 
írwy ddamwain, neu ddichell eu gelynion; ond 
nid felly y gwnaeth Judas. Tra thebyg iddo 
fwriadu hyny mor fuan ag y gwelodd fod yn an- 
obeithiol iddo ddyfod o hyd i gyfoeth a dyrchafiad 
bydol trwy ei ymlyniad wrth Grist. Tra thebyg 
iddo ef fel eraill feddwl y buasai Crist yn frenin 
daearol, ac ei fod yn dysgwyl cael ei ddewis 
ganddo yn un o brif swyddwyr eilywodraeth; ac 
felly y cawsai ei galon gybyddlyd ei llenwi o 
olud bydol, yr hwn a dra serchai. Pan y gwel- 
odd nad oedd obaith i hyny fod, tebyg iddo 
ddechreu ffurfio'r bwriad melldioedig o wneyd 
peth elw o hono, trwy ei fradychu i ddwylaw ei 
elynion. Aeth gan hyny at yr arch-offeiriaid, 
gan ddywedyd wrthynt, ““Pa beth a roddwch i 
mi, a mia'itraddodaf ef i chwi?” Math. xxvi. 14, 
15. Gosodasant iddo ddeg ar hugain o arian. 
Yntau yn tybied rhyw beth yn well na dim, a 
gytunodd a hwyntam hyny; ac o “hyny allan y 
ceisiodd efe amser cyfaddas i'w fradychu ef.” 2, 
Yn rhagrithiol; wedi iddo gael tyrfa fawr a 
chleddyfau a ffyn oddiwrth yr arch-offeiriaid a 
henuriaid y bobl, i'r dyben i ddal Crist, efe a 
roddes arwydd iddynt, gan ddywedyd, pa un 
bynag a gusanwyf, hwnw yw efe, deliwch ef. 
Yna wedi dyfod i'r ardd lle yr oedd Crist gyda'r 
lleill o'i ddysgyblion, rhedodd ato, megys pe 
buasai yn llawn cariad, a dywedodd, “ Henffych 
well, athraw; ac a'i cusanodd ef,” Math. xxvi. 
47—49. I hyn yr atebai Crist yn addfwyn gan 
ddywedyd, “Judas, ai â chusan yr wyt tì yn 
bradychu Mab y dyn?” Luc. xxii. 48, Yr oedd 


pob gair yn dra phwysig, ac yn cynwys ergyd at 
galon Judas. Judas, aì â chusan? aì â chusan yr 
wyt íi yn bradychu Mab y dyn? ai â chusan yr 
wytti yn bradychu? ai â chusan yr wyt ti yn 
bradychu Mab y dyn? Ai dyma'th garedigrwydd 
i'th gyfaill, cymwynaswr, athro? Ffei, Judas! 
ymaith rhaz cywilydd! Pa fodd y gelli sefyll 
yn fy ngwydd? 3. Yn ddiachos o du Crist. Nid 
oedd Crist wedi gwneuthur un gwahaniaeth 
rhyngddo ef a'r dysgyblion eraill; nac wedi 
dangos iddynt hwy un anymddiried ynddo, (er 
ei fod yn berffaith adnabyddus o'i egwyddorion,) 
ysgatfydd, hyd nes iddo ffurfio y penderfyniad 
i'w fradychu. Gwir iddo ddywedyd wrth y 
deuddeg yn mhell cyn hyny, “Oni ddewisais i 
chwi y deuddeg, ac o honoch y mae un yn 
ddiafol?” Ioan vi. 7. Ond nid oedd hyny yn 
achlysur ineb o honynt ei ddrwgdybio ef yn 
fwy na rhyw un arall; ac nid annhebygol nad 
efe a gymerodd leiaf o sylw o'r ymadrodd, ac a 
gafodd ei effeithio ganddo leiaf. Wedi hyny 
dywedodd yn bendant wrthynt, un o honoch chwi 
a'm bradychai; ac ar gais ei ddysgyblion, yn 
neillduol loan, nododd allan y person trwy 
arwydd arbenig, Math. xxvi. 21—23; Ioan xiii. 
21—26. Ond yr oedd hyn, ysgatfydd, wedi i 
Judas fod yn cytuno â'r arch-offeiriaid am ei 
fradychu, Math. xxvi. 14—16, wedi eì gymharu 
ag adn. 21-25. Mor bell oedd hyn o fod yn esgus 
iddo am ei fai, fel yr oedd yn ei wneyd yn fwy 
euog; gan y dylasai ei ddefnyddio fel rhybudd i 
ochelyd cyflawni ei fwriadau ysgeler. 4. Heb 
un brofedigaeth gwerth ei henwi idd ei gymhell 
ihyny. Nid yw yn ymddangos fod un addewid 
o wobr wedi ei gwneuthur gan yr arch offeiriaid 
i'r neb a fuasai yn traddodi Crist i'w dwylaw. 
Nid oeddynt wedi anfon am Judas i'w anog a'i 
gymell i fradychu ei athraw. Efe ei hun 
heb un cymhelliad oddiwrth neb, oddigerth ei 
galon ddrygionus ei hun a Satan, a aeth atynt 
hwy i ofyn iddynt pa beth a roisent iddo ef am 
ei draddodi i'w dwylaw? Cynhygiasant iddo 
ddeg ar hugain o arian; hyny yw, tair punt, 
wyth swllt, a phump ceiniog o'n harian ni; sef 
gwerth caethwas, fel y dywedir, yr hyn ydoedd 
yn swm mor ddistadl, fel na buasai neb ond dyn 
a'i galon wedi ei llenwi o gybydd-dod, yn ei 
ystyried yn werth sylw; ac ar yr un pryd yn 
dangos pa mor ddiwerth oedd y gwasanaeth cyn- 
ygiedig yn ngolwg yr arch-offeiriaid, a Christ yn 
nghyfrif y bradwr. Pe buasai gan yr arch-offeir- 
iaid olwg fawr ar wasanaeth Judas cynygiasent 
fwy iddo na deg ar hugain arian; a phe bu- 
asai ganddo yntau un radd o olwg ar Grist, yn 
hytrach un olwg ar ei gymeriad ei hun, ni 
chawsai y fath gynhygiad distadl un effaith arno, 
i'w dueddu i gydsynio. Ond mor wael oedd yr 
egwyddor ag oedd yn llywodraethu ynddo, a'r 
fath gaeth-was ydoedd i ariangarwch, fel y cyd- 
unodd i draddodi ei Arglwydd cyfiawn a'i gym- 
wynaswr haelionus, i ddwylaw ei elynion marwol 
am swmyn mor ddistadl a deg ar hugain arian! 
Mor isel y mae pechod wedi darostwng dynion; 
yn neillluol y pechod o gybydd-dod, neu arian- 
garwch, yr hwn, medd Paul, yw gwreiddyn pob 
drwg! Beth na chyflawna y rhai sydd dan ei 
lywodraeth, er mwyn boddhau eu trachwant 
ffiaidd; pe byddai bosibl ei foddhau hefyd? 


BRA 


122 


BRA 


Ond er mor ddybryd oedd y gyflafan rag- 
ddywededig, gornwchlywodraethwyd hi gan 
Dduw, er dwyn oddiamgylch y dybenion mwyaf 
pwysig a daionus yn ei pherthynas â Christ a'r 
grefydd a sefydlwyd ganddo yn y byd. Tra yr 
ydoedd yn achlysur iddo roddi prawf o'i holl- 
wybodaeth yn ngwydd ei ddysgyblion, trwy ei 
rhag-fynegu cyn iddi gael ei chyflawni, a thrwy 
nodi allan y person a fuasai yn euog o honi cyn 
i'r dysgyblion gymaint ag amheu ei ddiragrith- 
rwydd; yr oedd yn ei chanlyniadau yn um o'r 
tystiolaethau dynol cryfaf a gafwyd erioed, o ddî- 
niweidrwydd a phurdeb cymeriad yr Arglwydd 
Jesu Grist. Yr oedd Judas gydag ef yn gyson 
dros ysbaid tair blynedd a haner o'i fywyd cy- 
hoeddus; ac yn dyst, nid yn unig o'i wyrthiau, 
ond hefyd o'i ymddiddanion, a'i ymddygiad ang- 
hyoedd. Yr oedd gydag ef ddydd a nos, yn y 
dirgel yn gystal ag yn yr amlwg; yn llygad-dyst 
o'i holl ymddygiadau a'i ymdriniaethau, ac yn 
dyst o'i holl gyfrinachau a'i ymddiddanion; ac 
nid oes un arwydd i Grist ymddwyn yn fwy 
gochelgar tuag ato ef na'i frodyr eraill, ond pob 
lle i farnu iddo gael pob rhydd-did, mantais, a 
chyfleusdra ag a gawsant hwythau yn ddiwahan- 
iaeth. Eto er hyn oll, efe a fradychodd ei 
Arglwydd gyda'r anniolchgarwch mwyaf, a'r 
rhagrith ffieiddiaf; er hyny, wedi hyn efe a'i 
heuogfarnodd ei hun ac a gyfiawnhaodd eiathraw, 
gan sicrhau ei ddiniweidrwydd gyda'r prysurdeb 
mwyaf--gan ddywedyd, “ Pechais, gan fradychu 
gwaed gwirion.” Gwnaeth hyn yn y modd mwyaf 
cyhoeddus, yn y deml, yn ngwydd yr archoffeir- 
iaid a'r henuriaid, a'r rhai yr oedd wedi cyduno 
am fradychu Crist. Wedi gweled nad oedd ei 
gyfaddefiad yn debyg o effeithio dim arnynt er 
newid eu penderfyniadau yn mherthynas i Grist, 
taflodd yr arian a gawsai ganddynt yn wobr am 
ei wasanaeth cywilyddus, i lawr yn y deml, ac a 
aeth ymaith, ac a ymgrogodd. _ Dylai y fath gyf- 
addefiad oddiwrth berson agoeddmoradnabyddus 
â Christ, ac wedi bod cyhyd yn un o'i gymdeith- 


ion cyfrinachol, gael ei hystyried o'r" pwys mwyaf. 


gan bawb. — Yn sicr nid allasai dim ond y gwir- 
ionedd a chydwybod gynhyrfu Judas wedi iddo 
wneuthur y fath beth i ddwyn y fath dystiolaeth 
yn ffafr Crist, ac i'w gondemnio ei hunan mewn 
modd mor ofidus. Pe buasai ymddygiad Crist 
wedi bod yn anaddas, neu ei gymeriad yn dwyll- 
odrus, rhaid y buasai Judas yn gwybod hyny, 
ac y buasai yn sicr o'i ddatguddio, pe buasai yn 
gwybod mai twyllwr oedd Crist, y mae yn 
dra sicr y buasai yn amddiffyn yr hyn a 
wnaeth, yn lle tynu yn ol a chwenych dad- 
wneuthur yr hyn a wnaeth, yn lle eì gondemnio 
ei hun am fradychu gwaed gwirion, buasai yn 
gorfoleddu ei fod wedi ei wneuthur, a thrwy 
hyny waredu y byd rhag eu twyllo ganddo. Pe 
buasai ymddygiad anghyoedd Crist yn an- 
addas, neu pe buasai rhyw anonestrwydd 
yn nhrafodaeth ei achosion tymhorol, rhaid 
nad oedd Judas yn anwybodus o hyny ,ac 
y buasai yn awr yn ei gyhoeddi; ond ni 
ddaeth dim o'r fath bethau allan o'i enau, yr 
hyn sydd brawf diamheuol o uniondeb a pherffaith 
ddiniweidrwydd ymdriniaethau ein Hiachawdwr 
bendigedig. Pe buasai gwyrthiau Crist yn 
ffrwyth cyfrwysdra, dichell, neu dwyll; rhaid 


y buasai hyny yn awr yncael ei ddatguddio; 
canys rhaid y buasai Judas yn ymwybodus o 
hyny, ac na_ buasai yn ei ddirgelu. Rhaidi ni 
gan hyny benderfynu oddiwrth ei ddystawrwydd 
nad oedd un twyll yn cael ei gyílawni; a bod 
gwyrthiau Crist yn wyrthiau gwirioneddol ac 
anwadadwy. Yn sicr gan fod cymeriad Crist 
mor berffaith, ei ymddygiad mor addas, a'i 
wyrthiau mor gywir, fel nad oedd gan. Judas 
ddim i wneuthur ond rhoddi canmoliaeth hollol 
iddynt, rhaid ei fod mewn gwirionedd yr hyn y 
dywedodd ei fod, sef Mab Duw; a rhaid hefyd 
bod y grefydd a sefydlwyd ganddo yn ddwyfol, . 
acnad oes gan elynion Crist a gwrthodwyr yr 
efengyl un esgus o werth i'w roddi drostynt eu 
hunain am eu hymddygiad. Os nad oedd gan 
Judas, yr hwn oedd wedi bod cyhyd yn gydym- 
aith i Grist, ac yn llygad dyst o'i ymddygiad a'i 
wyrthiau, ddim i ddwyn yn ei erbyn; dim i'w 
ddyweyd drosto ei hun am ei fradychu; os nad 
oedd ganddo ef un esgus am ei fai, y mae yn sicr 
nad all fod ganddynt hwy un. 

Heblaw fod y tro annedwydd dan sylw wedi 
cael ei oruwch lywodraethu gan ragluniaeth y 
nef er sefydlu diniweidrwydd cymeriad Crist, a 
dwyfoldeb y grefydd ag y mae efe yn awdwr o 
honi, y mae hefyd yn dangos yn eglur nad yw 
arfaeth Duw yn rhyddau neb oddiwrth ewog- 
rwydd ei bechod, er ei fod trwy ei gyflawni yn 
offerynol i ddwyn oddiamgylch y bwriadau dwy- 
fol. Yr oedd Duw wedi bwriadu rhoddi Crist i 
gael ei fradychu a'i ladd; ac wedi rhagfynegu 
y buasai hyny yn cymeryd lle. Yr oedd Crist 
ei hun wedi rhagddywedyd mai felly y buasai; 
ac wedi nodi allan Judas fel y person a fuasai 
yn ei fradychu, trwy arwydd neillduol, pryd nad 
oedd neb o'r dysgyblion yn dychymygu yn 
ddrwg am dano. Ond gan ei fod yn rhydd- 
weithredydd, nid oedd hyny mewn un wedd yn 
ei gyfiawnhau ef am yr hyn a wnaeth. Y mae 
ei gyfaddefiad a'i ymddygiad yn dangos yn eglur 
na ddarfu iddo ef ei hun ddychymygu hyn. 
“ Pechais,” medd efe, “gan fradychu gwaed 
gwirion.” Heblaw hyny, dywedodd Orist, “ Mab 
y dyn sydd yn myned megys yr ysgrifenwyd 
am dano; ond gwae y dyn hwnw trwy'r hwn y 
bradychir Mab y dyn; gwell fuasai i'r dyn 
hwnw be buasai heb ei eni,” Math. xxvi. 24. 

BRAICH, yn briodol a arwydda aelod o'r corff 
dynol, neu y rhan hono ag sydd yn cyrhaeddyd 
o'r ysgwydd i'r llaw. Yn draws-symudol y mae 
yn arwyddo gallu, cadernid, neu weithrediad 
gallu; fel hyn yr ydym yn darllen am fraich yr 
Arglwydd, Esa. liii. 1; braich y cedyrn, Job 
xxxv. 9; a braich o gnawd, Jer, xvii. 5. Wrth 
fraich yr Arglwydd y meddylir yr amlygiad o'i 
allu yn ei weithredoedd ; neu yr Arglwydd Iesu 
Grist, trwy yr hwn y gwnaeth efe bob peth, a'r 
hwn a elwir yn Grist gallu Duw, a doethineb 
Duw, Ioan i. 3; 1 Cor.i. 24. Gelwir braich 
neu allu yr Arglwydd yn fraich eisanteiddrwydd, 
neu ei fraich santaidd, Esa. lii. 10; yn fraich ei 
gadernid, Esa. lxii. 8; yn fraich estynedig, Ex. 
vi. 6; Deut.iv. 24; yn fraich uchel, Act. xiii. 
14; ac yn fraich ogoneddus, Esa. lxiii. 12. Pan 
y byddo yn cyflawni rhyweth rhyfedd, neu yn 
rhoddi datguddiad anarferol o'i allu, dywedir ei 
fod yn dynoethi neu yn diosg ei fraich, Esa. lii, 


BRA 


125 


BRA 


Fa 


10. Tybia Mr. Brown fod yr ymadrodd yn cyf- 
eirio at waith rhyfelwyr gynt yn diosg eu breich- 
iau i ymladd, yn neillduol yn mhoethder y frwydr. 

BRAINT, hawl, rhyddid, anrhydedd, rhagor- 
fraint, rhagoriaeth, awdurdod. Hawl gyhgoedd- 
us, neu rodd neillduol, trwy yr hon y galluogir 
person i sicrhau iddo ei hun ryw fantais arbenig. 
Y mae braint a bendith yn gwahaniaethu oddi- 
wrth eu gilydd, fel y mae'r moddion a'r dyben 
yn gwahaniaethu. Y fraint yw'r moddion, a'r 
fendith yw'r dyben i ba un y mae y fraint yn 
wasanaethgar; neu yr hyn sydd yn cael ei ateb 
trwy iawn ymarferiad o'r fraint. Braint yw cael 
gair Duw i'w ddarllen, gwrando, a myfyrio yn- 
ddo; bendith yw cael lles trwy hyny. Braint 
yw cael lle yn nhy Dduw; bendith yw cael ad- 
eiladaeth trwy hyny. Ni ellir cael y fendith heb 
y fraint, er y gellir meddianu y fraint heb y 
fendith. Ffrwyth iawn ddefnydd o'r fraint yw 
y fendith. 

Y mae breintiau dynolryw, yn neillduol Crist- 
ionogion, yn lluosog a thra gwerthfawr. Gellir 
eu dosbarthu yn ol eu natur gyffredinol, i dym- 
horol ac ysbrydol; ac yn ol eu hansawdd arben- 
igol i bersonol a theuluaidd, dinasaidd, gwladol, 
ac eglwysig. Breintiau tymhorol yw y rhai 
sydd yn dal perthynas uniongyrchol a'r corff ac 
â'r bywyd presenol. Breintiau ysbrydol yw y 
rhai sydd yn dal perthynas uniongyrchol ag 
iechydwriaeth yr enaid, ac â bywyd i ddyfod. 
Breintiau personol yw y rhagorfreintiau ag y 
mae person unigol yn eu meddianu yn bersonol 
acar ei ben ei hun; trwy iawn ymarferiad o ba 
rai y mae yn alluadwy iddo gael lles, a bod o les. 
Breintiau teuluaidd yw y rhagorfreintiau hyny 
ag y mae dynion yn eu meddianu fel aelodau o'r 
teuluoedd y perthynantiddynt; trwy iawn ddef- 
nyddio pa rai y gallant, nid yn unig gael lles, 
ond hefyd bod o les. Yr un peth ellir ei ddy- 
weyd am freintiau dinasaidd, gwladol, ac eg- 
lwysig. Y mae dynion yn gyfrifol am eu breint- 
iau; ac y mae perygl mawr iddynt eu cam- 
ddefnyddio. Gwerthodd Esau ei enedigaeth 
fraint, ac o herwydd hyny gwrthodwyd ef pan 
oedd efe yn ewyllysio etifeddu y fendith; ac ni 
chafodd efe lei edifeirwch, er iddo trwy ddagrau 
ei thaer geisio hi, sef y fendit4, Heb. xii. 15 — 17. 
Gocheled pawb fod yn debyg iddo ef. 

BRAMINIAÌID, neu Brachminiaid, enw y 
llwyth anrhydeddusaf yn mhlith yr Hindwstan- 
iaid, neu drigolion Hindwstan, i'r hwn y cyfyngir 
yr offeiriadaeth a'u dysgeidiaeth hynafiaethol, 
yr hon sydd wedi ei chloi i fyny yn eu hiaith 
gysegredig, yr hon a gyfenwir sanscrit. Hefyd, 
enw plaid grefyddol yn eu mysg, gwahanol oddi- 
wrth y Bwdist a'r Janua. Y Braminiaid a 
darddant yr enw hwn oddiwrth Brama, y cre- 
awdwr; canys y maent yn dal athrawiaeth tri o 
alluoedd corfforedig; sef y creadigol, cynhaliol, 
a dinystriol, yn cael eu personoli dan yr enwau 
Brama, Fishniw, a Shifa, i gyd yn hanu o Brimh ; 
acibobuno honynt y priodolir math o gym- 
hares nefol, neu dduwies, yr hon a ddarluniant 
fel gallu dyoddefol.. Y mae y rhai hyn yn cael 
eu darlunio mewn myrdd o ffyrdd gwahanol, 
dynol, anifeilaidd, ac anghenfilaidd, wedi eu 
dychymygu gan ymenyddiau ffrwythlawn eu 
beirdd a'u damegwyr. 


Fel athronwyr Groeg, ymddengys fod gan- 
ddynt athrawiaeth amlwg a dirgel—yr olaf yn 
fath o Spinosyddiaeth, yn ystyried y Goruchaf 
fel enaid y byd, heb fod yn feddianol ar un gyn- 
eddf ond hollbresenoldeb; heb fod yn gofyn un 
addoliad, nac yn gweithredu un gallu, eithr yn 
nghenedliad y tri gallu a grybwyllwyd eisoes. 
Y rhai hyn ydynt wedi cael eu gwahaniaethu 
gyda'r fath gynhildeb, fel ag i genhedlu 330 o 
filoedd o dduwiau, neu wrthrychau eilunaddol- 
iad; mor wah^nol mewn cymeriad fel ag i daro 
archwaeth a thymer pob dyn, aci gynhysgaeddu 
esiamplau o bob math o ddrygioni ac ynfyd- 
rwydd ag y mae dynoliaeth yn ddarostyngedig 
iddynt. 

BRAW, ofn neu ddychryn mawr a disymwth, 
yn cyfodi oddiar ymddangosiad rhyw beth dy- 
chrynllyd a pheryglus. 

BRAWD, mab yr un tad. Y carenydd agos- 
af. Hefyd, un o'r un natur, teulu, cenedl, pro- 
ffes, swydd, amgylchiad, tymer, ac ymddygiad. 

“Cyfaill a gar bob amser; a brawd a aned 
erbyn caledi,” Diar. xvii. 17; hyny yw, Nid yw 
hwnw yn deilwng o'r enw cyfaill, nad yw yn 
caru bob amser; ac erbyn caledi y mae brawd 
wedi ei eni; yr hwn gan hyny a ddylai edrych 
ei fod yn ateb dyben y cyfryw berthynas, trwy 
gydymdeimlo a'i frodyr a'i chwiorydd mewn 
caledi, ac hyd y mae ynddo eu cynorthwyo; 
canys er mwyn hyny yn benaf y ffurfiwyd yr 
undeb agos rhyngddo ef a hwynt gan awdwr 
natur. Y mae Crist yn gwneuthur felly, er nad 
oes un sail i ystyried y geiriau yn broffwydoliaeth 
am dano ef. 

BRAWDGARWCH, giXaôeXg«a, cariad 
brawdol, neu gariad rhwng brodyr. 

Y mae brawdgarwch yn cynwys, l. Y dylem 
feddwl yn dyner, can belled ag y byddo modd, am 
ein gilydd. Heb hyn nid yw yn alluadwy i neb 
garueu gilydd. Cariad ni feddwl ddrwg; ac os 
dechreuwn unwaith ddrwgdybio ein gilydd, yr 
ydym yn sicr o oeri mewn cariad y naill at y 
llall, os nad o gasau y naill y llall.“ Gan dyb- 
ied eich gilydd yn well na chwi eich hunain,” 
yw y rheol yn ol yr hon y dylem ymdrechu ym- 
ddwyn tuag at ein gilydd, hyd y gallom, fel 
dynion, ac yn neillduol fel Cristionogion. Rhai 
a ddrwgdybiant bawb; ond rhai drwg yw y rhai 
hyny, canys y drwg a dybia ddrwg. Nid yw y 
cyfryw yn caru; canys y rhai sydd yn caru a 
feddyliant yn dyner am eraill, hyd y gallont, 
Y maent yn meddwl y goreu am eraill, a phob 
amser yn barod i roddi yr esboniad goreu ar eu 
ffaeleddau; gan eu priodoli i wendid, damwain, 
a chamgymeriad, yn hytrach nag i fwriad neu 
ddyben drwg. 2. Y dylem ewyllysio yn dda i'n 
gìlydd. Y mae rhai nad allwn ac na ddylem eu 
hoffi; y maent mor sarug, anfwyn, anniolchgar, 
a dialgar, fel nad yw yn alluadwy i neb ymhyf- 
rydu ynddynt. Ond dylem ewyllysio yn dda, 
byd yn nod i'r rhai hyny. Dylem eu caru â'r 
cariad â'r hwn y carodd Duw ninau pan oeddym 
feirw mewn camweddau a phechodau; sef, â 
chariad o ewyllys da. Hyn oedd yn ngolwg Crist 
wrth ddywedyd, “* Cerwch eich gelynion.” Nid 
yw yn bosibli ni hofft ein gelynion ; ond dylem 
ewyllysio yn dda iddynt. Âc os dylem ewyllysio 
yn dda i'n gelynion, dylem yn sicr ewyllysio yn 


BRA 


124 


BRE. 


dda i'n brodyr a'n cyfeillion naturiol a chrefydd- 
ol. 3. Y dylem lawenhau yn llwyddiant, a_ga- 
laru yn aflwyddiant ein gilydd. Y maerhai dyn- 
ion mor hunanol a chenfigenus, fel nad yw yn 
dda ganddynt fod neb yn llwyddo ond eu hun- 
ain, Pe gallent ni chai'r haul dywynu ar babell 
neb ond eu pabell hwy, na gwlith na gwlaw ddis- 
gyn ar faes neb ond eu maes hwy. Byddai yn 
dda iawn ganddynt hwy pe na byddai gwartheg 
neb yn epilio ac yn ffrwythloni—maes neb yn 
cnydio—gardd neb yn egino—perllan neb yn 
blodeuo—na galwedigaeth neb yn ffynu, ond yr 
eiddynt hwy. Ond nid yw y rhai hyny yn caru; 
eanys y mae y rhai sydd felly yn llawenhau yn 
llwyddiant ac yn galaru yn aflwyddiant eraill. 
Y mae yn hoff ganddynt weled eraill yn llwyddo, 
er iddynt hwy aflwyddo. 4. Y dylem wneyd da 
yn ol ein gallu i'n gŵydd. Os nad allwn, y mae 
ewyllysio yn dda i'n gilydd yn gymaint ag â 
ofynir genym, ac a ddysgwylir oddiwrthym. 
Ond os gallwn, ac os nad ydym yn gwneuthur 
felly pan y byddo galwad am hyny, nid yw ein 
proffes o gariad ond rhagrithiol. “ Os bydd gan 
neb dda'r byd hwn, a gweled ei frawd mewn 
eisiau, a chau ei dosturi oddiwrtho, pa fodd y 
mae cariad Duw yn aros ynddo ef?” Yn sicr 
nis gall fod. “Fy mrodyr, na charwn ar air nac 
ar dafod yn unig, ond mewn gweithred a gwir- 
ionedd,” Y mae llawer yn llawn tosturi, os 
credir eu geiriau; ond os cyffyrddir a'u llogellau, 
ceir gweled yn ebrwydd mai caru ar air ac ar 
dafod yn unig y maent. Ceir eu tafod-dosturi, 
ond os ceisir eu cymorth, buan y gwelir nad yw 
hwnw yn werth hatling. 

Y mae gorchymyn Duw—ein perthynas a'n 
gilydd— gogoniant crefydd—ein cysur a'n lles 
personol, teuluaidd, cymdeithasol, cymydogol, 
ac eglwysig— yn nghyd ag esiampl Crist, a dyn- 
ion da yn mhob oes a lle, yn anogaethau cryfion 
i bawb wneuthur eu goreu i feithrin a chynal 
brawdgarwch mewn byd ac eglwys. Nefoedd 
yw byw lle byddo, ac uffern yw byw lle na 
byddo. Gellir ysgrifenu Ichabod, (y gogoniant 
a ymadawodd,) uwch ben yr eglwys, y teulu, y 
wlad, a'r ardal lle nad yw. 

Y moddion goreu er ei feithrin a'i gynal yw, 
bod yn ofalus rhag gwneyd na dyweyd dim croes 
i gariad, ac am wneyd a dyweyd pob peth a 
fyddo yn gydunol ag ef, ac yn tueddu i'w feith- 
rin—symudiad prydlon o dramgwyddiadau—a 
thnriad ymaith y rhai sy'n caru rhyfel. “Mia 
fynwn,” meddai Paul, “pe torid ymaith y rhai 
syn aflonyddu arnoch. Gwell yw lle y cyfryw 
na'u presenoldeb yn mhob cymdeithas. 

BRAWDLE, gair cyfansawdd o brawd a lle, 
yn arwyddo lle i farnu, neu orseddfainc barn. 
Gelwir barnwr yn frawd, efallai, am mai i'r cynt- 
afanedig gynt y perthynai y fraint o farnu rhwng 
ei frodyr; ac hefyd, o herwydd y dylai barnwr 
fod yn dyner yn gystal ac yn gyfiawn. Nid 
gelyn ddylai gael barnu. 

“€Brawdle Crist yw yìlle o'r hwn y bydd efe 
yn barnu'r byd yn y dydd diweddaf, 2 Cor. v. 10. 
Gellir dywedyd am y frawdle hon, y bydd yn 
ogoneddus—yn gyfiawn—ac yn oruchaf. Y mae 
yn cael ei galw yn orsedd ei ogoniant ef—yn 
orsedd wen fawr—ac ni bydd un apel oddiwrthi 
at un arall, 


BRAWDOLIAETH, cyfundeb crefyddol neu 
wladol; cymdeithas o ddynion mewn cymundeb 
a'u gilydd, er dwyn oddiamgylch ryw achos neu 
ddyben cyffredinol, tymhorol neu ysbrydol, 
gwladol neu grefyddol. Dylai aelodau y cyfryw 
gymdeithas fod o'r un feddwl ac o un galon gyda 
golwg ar brif egwyddorion a dybenion y frawd- 
oliaeth, Heb hyn ni ellir dysgwyl i'r frawdol- 
iaeth lwyddo na pharhau yn hir. Dylai pob un 
foddloni aberthu ei fudd personol ei hunan, i'r . 
budd a'r lles cyffredin. Y mae cymdeithas y 
saint a'u gilydd yn Nghrist, mewn modd arbenig, 
yn cael ei galw yn frawdoliaeth, I Pedr ii. 17. 
Dyledswydd pob un o honynt yw ““caru'r frawd- 
oliaeth,” a dymuno a cheisio ei llwydd. 

BRAWDWR, barnwr, neu ynad. 
Brawdle. 

BRENIN, prif swyddog, neu lywodraethwr 
teyrnas, yr hwn sydd yn meddianu awdurdod 
oruchel ar ei ddeiliaid, ac i'r hwn y mae anrhyd- 
edd ac ufydd-dod yn ddyledus oddiwrthynt. 

Bod yr Arglwydd Iesu Grist yn Frenin a 
ymddengys, 1. Oddiwrth eì fod yn cael eì alw 
Jelly, Ps.ii. 6; Zech.ix. 9. 2. Ei fod o hiliog- 
aeth freninol o ran eì ddwy natur; gan ei fod yn 
Fab Duw, ac yn Fab Dafydd, Luc1.32. 3. FE 
fod yn feddianol ar enwau a iheiluu; megys y 
Bendigedig a'r unig Benaeth, Brenin y Brenin- 
oedd, ac Arglwydd yr Arglwyddi, 1 Tim. vi. 15; 
Arglwydd y gogoniant, 1 Cor.ii. 8; Tywysog y 
bywyd—Tywysog Iachawdwriaeth—a Thywysog 
tangnefedd, Act. iii. 15; Heb.ii. 10; Es. ix. 6; 
Blaenor, Es. lv. 4; Barnwr a Deddfwr, Es. 
xxxiii. 22. Nid oes gan un brenin deitlau mor 
oruchel ag yw y rhai hyn. 4. £i fod yn feddianol 
ar bob peih perthynol î frenin; me$ys, 1. Ar 
deyrnas neu frenhiniaeth, Ioan xviii. 36; Es. 
ix. 7. 2. Deiliaid, Luc i. 33. 3. Gorsedd a 
theyrnwialen, Heb.i. 8. 4. Coron, Dat. vi, 2. 
5. Llys, Ps. xlv. 15... 6. Gweision a cherbydau, 
Heb.i. 14; Ps.lxviii. 7. Milwyr, 2 Tim.ii. 3; 
2 Cor. x. 4.. 8. Awdurdod oruchel, Math. xxviii. 
18; sefi wneuthur cyfreithiau, Es. xxxiii 22; i 
sefydlu swyddogion, lph.iv. ll; i faddeu pech- 
odau, Math. ix. 2—6; aci weini cosbedigaethau, 
a chyfranu gwobrwyau, Math. xxv. 34, 40. 

Y mae'r Arglwydd Iesu Grist, 1. Yn Frenin 
cyffredinol, Ioan xvii. 2. 2. Yn Frenin ei 
eglwys yn neillduol, Ps. ii. 6. 3. Yn Frenin 
cyfreithlon, gan ei fod o sefydliad Duw a dewis- 
iad ei bobl, Ps.ii. 6; Es.lxiii. 19. 4. Yn Frenin 
hollalluog, hollgyfoethog, tragwyddol, ac an- 
feidrol mewn doethineb, cyfiawnder, daioni a 
gwirionedd, Es. ix. 6; Zech. ix. 9, 10. 

BRENHINIAETH CR1ST, teyrnas yr efeng- 
yl, neu achos Duw a chrefydd yn y byd. 

Y mae Cristionogaeth, neu frenhiniaeth yr 
Arglwydd lesu Grist, l. Yn ddwyfol oram ei 
sefydliad. Y mae holl deyrnasoedd neu frenhin - 
iaethau daear wedi cael eu sefydlu gau ryw 
ddynion, megys y cafodd brenhiniaeth Assyria 
gan Assur; brenhiniaeth Babilon gan Nimrod; 
brenhiniaeth Rhufain gan Romulus, &c.; ond 
wele frenhiniaeth wedi ei sefydlu gan l)duw, 
Dan. ii. 44.. Y mae hyn yn amlwg oddiwrth 
waeledd yr offerynau a natur y moddion a ddef- 
nyddiwyd i'w sefydlu yn y byd ar y cyntaf; 
oddiwrth eì gwrthwynebiad i grefyddau, golyg- 


Gwel 


BRE 


iadau a thueddiadau'r byd ; ac yn neillduol oddi- 
wrth y gwyrthiau a gyflawnwyd er ei chadarn- 
hau, yn nghyd a'i pharhad a'i chynydd yn ngwy- 
neb cymainto wrthwynebiadau. 2. Ym ysbrydol 
o ran eì natur. _“< Fy mrenhiniaeth i,” ebe Crist, 
““nid yw o'r byd hwn,” Ioan xviii. 96. Y mae 
o gymeriad mor ysbrydol a nefol, ac o duedd 
mor santaidd a chrefyddol, fel nad all oddef un- 
rhyw gyngrair neu gyfathrach â brenhiniaethau 
y byd. Y mae yn gwrthod y cyffyrddiad halog- 
edig, gan ddywedyd, “Na chyffyrddwch a mi, 
ac na wnewch niwaid i mi; gadewch i mi gadw 
fy nghymeriad cywir a syml yn ddihalog yn 
mhlith plant syrthiedig y byd.” Nid yw yn 
gwrthod trigo dan unrhyw lywodraeth ddynol, 
o ba natur bynag y byddo; ond y mae yn ym- 
wrthod yn hollol a phob cysylltiad â theyrnas- 
oedd y byd hwn, ac â phob darostyngiad i'w 
llywyddiad a'u rheolaeth. Nid yw yn alluadwy 
i awdurdodau dynoli ymyraeth â Christionog- 
rwydd heb beri iddi ymddangos yr hyn nad yw. 
Í brofi hyn nid yw yn angenrheidiol cymeryd go- 
lwe arnidan agwedd babaidd ; gan fod esiamplau 
digonol o hono i'w cael hyd yn nod yn y gwled- 
ydd Protestanaidd mwyaf perffaith eu cyfan- 
soddiad... Mewn myrdd o ffyrdd y mae Crist- 
ionogaeth yn cael ei darostwng i fod yn wasan- 
aethgar i gyfoeth a mawredd bydol, pan y mae 
yn dal cysylltiad â'r wladwriaeth; ac nid yn 
anfynych y mae yn cael ei lefnyddio yn ermyg 
llywodraethyddiaeth, ac felly yn cael ei cham- 
ddefnyddio. 

Y rheswm o byn ydyw, fod prif ddyben Crist- 
ionogaeth yn dal perthynas â chyflwr tragwyddol 
dynion. Moddion ardderchog i ddwyn oddiam- 
gylch ddyben »nfeidrol ydyw. Moddion wedi 
eu sefydlu gan Dduw y cariad, trwy ddatgudd- 
iad Iesu Grist, i'r dyben i wared ein rhyw syrth- 
iedig ni oddiwrth holl effeitbiau y dinystr moes- 
ol i'r hwn y dygasant eu hunain, ac yn y diwedd 
i'w sefydlu mewn byd o burdeb a dedwyddwch, 
ydyw Cristionogaeth; ac y mae wedi ei hollol 
gyf^ddasu at sefyllfa foesol dynolryw, yn hollol 
annibynol ar bob ystyriaethau tymhorol a bydol, 
yn mhlith yr amrywiaeth annherfynol ag sy'n 
hanfodi yn mysg yr hil ddynol yn mhob gwlad 
y mae pechadurusrwydd a llygredigaeth wedi ei 
argraffu ar bob person unigol yn eu plith. Rhwng 
y brenin a'r cardotyn y mae myrdd o raddau 
yn dangos amryw ddulliau, ac yn cael eu llyw- 
odraethu gan dybiau a rheolau annifeiriol dan 
bob ffurf-lywodraeth, yn ol gwahanol amserau a 
rhanau'r ddaear, ond y mae agwedd foesol pob 
dyn yn ngolwg Duw yn anghyfnewidiol, yn un 
o hyd; ac er fod rhai yn ai ac eraill yn fwy 
gweithredol bechadurus yn eu plith, eto nid yw 
hyn yn newid eu cymeriad llygredig gwreiddiol. 
““ Pawb a bechasant, ac ydynt yn ol am ogoniant 
Duw ; nid oes un yn gwneuthur daioni, nac oes 
un,” yw cymeriad cyffredinol yr holl rywogaeth. 
Yn hyn y mae y naill yn hollol gyfateb i'r llail. 

Yn awr, ar agwedd foesol ein natur y mae 
Duw yn neillduol yn sylwi yn ei air; er mai ar 
hon y mae dynolryw yn gyffredinol yn sylwi 
leiaf. Y mae efe yn aml yn dosbarthu dynion 
yn ddau ddosbarth—da a drwg, cyfiawn ac ang- 
hyfiawn, gan fyned heibio yn ddisylw i bob gwa- 
haniaeth arall yn cyfodi oddiar amgylchiadau, 

R 


125 


BRE 


dygiad i fyny, swyddau, graddau, doniau, &c., 
ac er fod y gwahaniaethau hyn weithiau yn cael 
eu nodi, eto nil un amser mewn cysylltiad a'u 
cyflwr tragwyddol. 

Yn awr, cofier nad yw ysbryd a dyben Crist- 
ionogaeth yn ymyraeth dim â'r cyfryw wahan- 
iaethau. A chymeriad moesol y natur ddynol 
yn unig y mae a fyno hi. Nid yw yn gofyn i'r 
cyfoethog ddyfod yn dlawd, nac i'r tlawd fod yn 
gyfoethog, er i'w dybenion gael eu hateb yn- 
ddynt. Nid yw yngofyn iddyn symud o un sef- 
yllfa i sefyllfa arall, neu o dan un ffurf o lywodr- 
aeth o dan un arall. Nid yw yn terfysgu, llawer 
llai yn dinystrio terfynau cymdeithas wladaidd. 
Y mae yn gadael yr oll y peth oeddynt, gan 
ddywedyd, “ Pob un yn yr alwedigaeth y galwyd 
ef, yn hono arosed. Ai yn was y'th alwyd? na 
fydded gwaeth genyt.” Ag ansawdd y natur 
ddynol y mae a fyno Cristionogaeth yn benaf. 
Gallu Duw yw hi er iechydwriaeth i bob un sy'n 
credu. Lle y delo yn ei grym y mae yn dior- 
seddu pechod, yn darostwng hunanolder, ac yn 
sefydlu llywodraeth cariad Duw, trwy ffydd Iesu 
Grist. Yn ysbrydol yn wir y mae dwy deyrnas 
a dau frenin, hollol wrthwynebol i'w gilydd, sef 
teyrnas Crist a theyrnas Satan. Wrth natur y 
mae pob dyn yn ei enedigaeth yn ddeiliad o'r 
olaf, trwy rinwedd ei berthynas a'r dyn cyntaf 
fel pen y cyfamod toredig; ond y mae rhai wedi 
eu symud i deyrnas Crist trwy weithrediadau yr 
Ysbryd Glan. Can belled ag y mae dynion yn 
ddeiliaid dylanwad hwn y maent wedi eu symud 
yn wirfoddol o deyrnas Satan i deyrnas Crist. 
Herwydd hyn y dywed Crist, “ Nid yw fy mren- 
hiniaeth i o'r byd hwn.” Y mae yn hanfodol 
ysbrydol. Dwyn oddiamgylch y deyrnas hon yw 
dyben uniongyrchol a holiol Cristionogaeth ; 
eithr ei gwneyd yn wasanaethgar i hunanoldeb 
a budd dynion mewn awdurdod, bydded eu 
swydd yn wladol neu eglwysig, vw ei gwneuthur 
yn wasanaethgar ìi ddybenion ag y mae wedi ei 
bwriadu i'w dinystrio; yr hyn yw y camddefnydd 
mwyaf a ellir wneyd o honi, a'r dirmyg mwyaf 
a ellir ei wneyd arni. Eto, i ba gymaint oradd- 
au y mae wedi ei chamddefnyddio! Ac y mae 
y drygau ag sy'n canlyn hyny yn annirnadwy. 
Heb enwi ond un yn unig, y maent yn cynys- 
gaeddu gwrthgredwyr âg un o'u rhesymau cryfaf 
dros ddeistiaeth ac yn erbyn Cristionogaeth! 
Dynion o feddwl llygredig, yn caufod Cristion- 
ogaeth yn cael ei defnyddio fel moddion i gyr- 
haeddyd sefyllfaoedd uchel a chyfoeth, a hyny 
yn nwylaw dynion o fucheddau llygredig, ydynt 
yn barod i'w hunaniaethu â choelgrefydd, gan 
ei bod mewn cynifer o ffyrdd yn cael ei defnyddio 
i ateb yr un dybenion. 

Ond os ystyrir Cristionogaeth, nid wedi ei 
haddurno â thrwsiadau dynol ac amgylchiadau 
dygwyddiadol, eithr yn ei symlrwydd naturiol, 
fel y mae yn gynwysedig yn y Testament 
Newydd; yna gwelir yn eglur pa mor bell y 
mae hi yn sefyll oddiwrth bob enawdol ddyben- 
ion. Canfyddir yn rhwydd mai ei phrif amcan 
yw tragwyddol ddedwyddwch dynolryw. Y mae 
yn dwyn iechydwriaeth gyíiredinol ar gyfer di- 
nystr cyffredinol. Y mae yn cymeryd arni rag- 
flaenu y dinystr cyffredinol hwn, a gwared dyn 
oddiwrth ci effeithiau niweidiol, yn benaf mewn 


BRE 


126 


BRE 


bydi ddyfod. Ac y mae yn dwyn hyn oll oddi- 
amgylch heb wneyd un niwaid i'w sefyllfa dy- 
mhorol, na gwneyd un trais ar ei alluoedd natur- 
iol; o herwydd ei bod yn gweithio oddi fewn 
iddo mewn modd cydunol a'i ansawdd, ac mewn 
modd rhesymol yn ei dueddu i weithïo allan ei 
iechydwriaeth eì hunan fel rhydd ae ewyllysgar 
weithredydd i gredu datguddiad Duw, ac i 
ufyddhau i'r ewyllys ddwyfol mewn ffydd ac ym- 
arferiad. Nid yw yn cymell ei sylw at ryw 
ddychymygion difyrus, eithr at feddyginiaeth 
briodol, ardderchog, i'w holl anhwylderau ys- 


brydol, yr hon y mae yn y modd mwyaf awdur- | 


dodol yn gorchymyn iddo dderbyn, trwy bob 
peth sydd bwysig a gogoneddus. 

Yn wir, y mae yn achos o gyfiawn alar, fod 
can lleied. mewn cymhariaeth o ddynolyw 
yn dwyn profion mor aneglur eu bod wedi dyfod 
yn ddeiliaid o'r deyrnas hon; ac yr ydym yn 
arfer son am y lluoedd sydd yn debyg o fod yn 
golledig megys yn mhlith dirgeledicaethau Duw. 
Ie, y mae rhai yn son am hyn fel pe byddai yn 
warth i'r da'oni dwyfol. Yn hytrach meddyliwn 
am y drugaredd fod neb yn gadwedie. Y mae 
yn eglur yn ngwyneb Beibl y gallasai pawb fod 
yn golledig, ac eto heb fod hyny yn un gwarth 
ar lywodraeth foesol Duw. Er achub neb yr 
oedd eyngor Duw, darostyngiad ac aberthiad 
Mab Duw mewn cnawd, a gweithrediad neillduol 
y dwyfol allu ar y galon, y rhai oll ydynt efteith- 
iau cariad nad ellir ei fynegi gan ddoniau angyl- 
aidd, yn anhebgorol angenrheidiol. Gallwn fod 
yn sicr gan hyny fod y rhifedi a waredwyd, er 
nad ydyw imewn cymhariaeth ond ychydig, yn 
gyfryw ag a ordeiniwyd i fywyd tragwyddol. Ond 
cynlluniaa ardderchog y Duw tragwyddol, a 
ofynant oesoedd i ddyfod i gyflawn addfedrwydd. 
Yr hyn sydd yn ein harwain i sylwi, 3. Fod 
brenhiniaeth Crist yn frenhiniaeth ag sydd yn ey- 
nyddu yn raddol. Y mae wedi bod yn cynyddu 
mewn maintioli yn holl oesoedd amser. Yn 
nechreuad amser yr oedd teyrnasiad gras yn cael 
ei gyfyngu i ychydic bersonau neillduol. Yn 


nghylch dwy fil o flynyddoedd wedi creadigaeth” 


y byd, cafodd ei sefydlu mewn ffurf reolaidd yn 
mblith yr Iuddewon; a chynyddodd gydag 
ychwanegiad y genedì hono; ac yr oedd yr 
ychydig broselytiaid a ymunent yn achlysurol a 
hwvnt, yn awgrymu ei thaeniad mewn amser 
dyfodol dros yr holl fyd. Yn nghylch dwy fil o 
flynyddoedd drachefn, ymddangosodd y Messia; 
ac wedi iddo gyflawni pob cyfiawnder, a myned 
yn ddiwedd i'r ddeddf er cyfiawnder i bob un 
sydd yn credu, cafodd dyben yr oruchwyliaeth 
luddewaidd ei ateb, a symudwyd hi oddiar y 
ffordd i'r dyben i sefydlu goruchwyliaeth mwy 
perffaith yn eî lle, yr hon sydd yn cofleidio 
yr holl bil ddynol yn ddiwahaniaeth, ac yn galw 
ar bawb i gyfranoci o'r llesâd. 

Tua dechreuad y cyff (era) Cristionogol y 
dechreuodd crefydd Crist ymddangos dan ei 
gwir gymeriad. Cafodd pob neillduolrwydd 
gwladol a seremoniol eu llwyr ddileu; ac ym- 
ddangosodd fod Cristionogaeth wedi ei chyfadd- 
asu at angen dynion o bob cenedl dan y nef, a'i 
bod yn alluog i fod o les i bawb trwy ddinystrio 
pechod, yn nghyd a'i ganlyniadau naturiol i 
raddau mawr; ac hefyd, na bydd iddi byth gael 


eî disodli gan oruchwyliaeth arall fwy rhagorol 
na hi ei hun, megys y cafodd Iuddewaeth 
ganddi hi. cU 

Ond er íddi gael eî sefydlu gan Grist a'i apos« 
tolion, ac er cymaint y mae wedi gynyddu o 
hyny hyd yma, er hyny nid yw eto o ran ei hel- 
aethrwydd a'i gogoniant ddim at yr hyn a fydd 
mewn amser i ddyfod. Y mae hyn yn eglur a 
diamheuol oddiwrth iaith broffwydoliaethol yr 
Hen Destament a'r Newydd. Y mae i lenwi'r 
byd, aei frenhiniaethu yn mblith: dynion cyn 
diwedd amser, 4. Mai brenhiniaeth dumewnob 
yn ggstal ag allanol yw brenhiniaeth Crist... “Niâ 
yw teyrnas Dduw fwyd a diod, ond cyffawnder, 
a thangnefedd, a llawenydd yn Ysbryd Glan. 
Teyrnas Dduw o'ch mewn chwi y mae.” Ym 
hyn yn benaf y mae yn gwahaniaethu oddiwrth, 
ac yn rhagori ar awdurdod brenhinoedd daear 
ar eu deiliaid. Y maellaweroedd o'r deiliaid dan 
y llywodraeth ddaearol oreu, yn anghymodlon 
â'r cyfreithiau, ac yn anghymeradwyo y mesurau 
yn eu calonau, er nas beiddiant amlygu hyny 
mewn geiriau ac ymddygiadau, rhag ofn y dig- 
ofaint brenhinol, Ond y mae brenhiniaeth Crist 
o'r fath natur ddigyffelyb, fel y mae efe, trwy eî 
air a'i Ysbryd, yn llywodraethu ar syniadau, 
serchiadau, ac ewyllysiau ei holl ddeiliaid cywir. 
Y mae wedi enill buddugoliaeth hyfryd a gwir- 
foddol ar eu calonau. Y mae pob un o honynt 
yn holìol foddlawn i'w lywodraeth ef arnynt, a 
hyny oddiar gyflawn benderfyniad meddwl fod 
ei reolau a'i gyfreithiau ef yn uniawn yn mhob 
peth. Y mae pob un o honynt yn teimlo yn 
ddedwydd o dan ei lywyddiad ef, oblegyd eu 
bod yn ci garu ef a'i ddeddfau, ac wedi eu hollol 
argyhoeddi o'u rhesymoldeb, eu buddioldeb, a'u 
huniondeb. Y mae hyfryd gydgordiad rhwng 
eu meddyliau a'u serchiadau â gair Duw. Gall- 
ant ddywedyd oll, * Mor gu genyf dy gyfraith ! 
Dy ffyrdd sydd ffyrdd hyfrydwch, a'th holl 
lwybrau ydynt heddwch. Dy orchymynion di 
nid ydynt drymion.” Brenhiniaeth cariad yw 
brenhiniaeth Crist—y cariad hyfrydaf a mwyaf 
effeithiol a chymhelliadol. 5. Mai brenhiniaeth 
a sefydlir, a ddygir yn mlaen, a sicrheir, ac a ber- 
Jf eithir, trwy offerynoliaeth moddion perffaith gyd. 
unol a'i hansawdd a'i dyben ydyw. Gair Duw 
yn y darlleniad, yr agoriad, a'r pregethiad ffydd- 
lon o hono, ac nid y carchar, yr arteith-glwyd, y 
tan, y ffagodau, a'r cleddyf, yw y moddion o 
osodiad Duw, er sefydlu a chynyddu y frenhin- 
iaeth hon yn bersonol a chynulliadol, Y mae y 
moddion hyn, nid yn unig yn berffaith gydunol 
â natur a dybenion ysbrydol y frenhiniaeth, ond 
hefyd âg ansawdd foesol ei deiliaid fel oreadur- 
iaid rhesymol. Y mae tuedd foesol ynddynt 
ddwyn dynion i ufydd-dod Crist, gan eu bod. yn 
gyfaddas i argyhoeddi eu dealltwriaeth, i gyffroi 
eu hofnau, i enyn eu serchiadau, ac i enill eu 
cydsyniad. Y maent yn effeithiol i ateb y dy- 
benion hyn, yn ol graddau y ffyddlondeb a'r 
deheurwydd â pha rai y byddont yn cael eu har- 
feryd gan yr oflerynau; a'r graddau o ddylan- 
wadau yr Ysbryd Glan, â pha rai y byddo y 
ffyddlon a'r dichwith ymarferiad o honynt yn 
cael ei gymdeithasu ar feddyliau dynion. Megys 
y mae y gwres a'r gwlaw yn cydweithredu â 
llafur ac ymdrech yr hwsmon yn y byd naturiol, 


BRE 


127 


BRO 


er dwyn cnwd toreithiog, felly y mae gweinidog- 
aeth moddion a dylanwadau yr Ysbryd yn y byd 
moesol. Yr Ysbryd heb y moddion nis myn, a'r 
moddion heb yr Ysbryd nis gallant; nid o her- 
wydd un diffyg sydd ynddynt fel moddion lle yr 
arferir hwynt yn ffyddlon a dichwith, ond o her- 
wydd annhueddgarwch y galon ddynol at bethau 
ysbrydol. “Syniad y cnawd sydd elyniaeth yn 
erbyn Duw ; a'r dyn anianol nid yw yn derbyn 
y pethau sydd o Ysbryd Duw, ac nis gall eu 
gwybod, oblegyd yn ysbrydol y bernir hwynt.” 
Y mae y ddwy weinidogaetb yn cydfyned, ac y 

mae o bwys mawr i gadw hyny mewn golwg 
bob amser. 
ddydd y Pentecost, ac yn nhy Cornelius, y ty- 
walltodd Duw ei Ysbryd ar y gwrandawyr. Tra 
yr oedd Paul yn pregethu yr agorodd yr Ar- 
glwydd galon Lydia i ddal ar y pethau a lefarid 
ganddo. Y mae cystal a gwell saili ddysgwyl i 
Dduw gymdeithasu ffyddlon a dichwith ymarfer- 
iad â moddion gras er dychweliad pechaduriaid at 
Grist, a'u cynydd mewn crefydd a dylanwadau 
ei Ysbryd, ac sydd i ddysgwyl iddo gymdeithasu 
llafur yr hwsmon â gwres a gwlaw, a pheri cyn- 
yrch. Y mae wedi addaw gwneyd y naill yn 
gystal a'r llall; ac y mae ei ogoniant yn dysg- 
leirio yn fwy yn ngwyneb y blaenaf na'r olaf. 
6. Hi bod yn ddisigb a gwastadol o ran eì phar- 
Aad. Ni ddystrywir y frenhiniaeth hon byth. 
Saif yn dragywydd, hyny yw, tra parhao amser. 
Duw a'i sylfaenodd, ac efe a'i sicrha hi. Pery, 
ev pob gwrthwynebiad ac ymosodiad, tra parhao 
y byd; a therfyna yn nhragwyddol warth a 
dinystr ei holl wrthwynebwyr, yn mherffaith 
ddedwyddwch ei deiliaid, ac yn ngogoniant ac 
anrhydedd ei sylfaenydd a'i phen. 

BREUDDWYD, gweithrediad y meddwlmewn 
cwsg. 

Breuddwydion ydynt naturiol, dwyfol, neu 
ddieflig fel y tybir. Breuddwydion naturiol, y 
rhai, a dywedyd y lleiaf, ydynt y rhai mwyaf 
cyffredin, ydynt yn cyfodi naill ai oddiwrth 
sefyllfa flinderus neu afiach y corff; neu oddi- 
wrth ansawdd a thueddfryd y meddwl; neu ynte 
oddiwrth natur a thymer yr hin a'r tywydd. Y 
mae dynion yn fwy agored i freuddwydio pan y 
mae eu cyrff yn flinderus neu afiach, na phan y 
byddont yn esmwyth ac iach. Y maent hefyd 
yn fwy agored i freuddwydio ar dywydd gwyntog 
a gwlawog, nag ar dywydd tawel a theg: a phan 
yn breuddwydio y maent yn dueddol iawn i 
freuddwydio yn nghylch y pethau y mae eu 
bryd yn fawr arnyntac y buont yn meddwl llawer 
am danynt ac yn ymwneyd llawer a hwynt tra 
yn effro. Breuddwydion dwyfol yw y rhai a 
ddeuant yn uniongyrchol neu gyfryngol, (sef 
trwy gyfryngdod angelion neu ryw fodau da 
eraill,) oddiwrth Dduw. _ Yr oedd y rhai hyn yn 
aml gynt, gan nad pa un ai eu bod yn dygwydd 
yn awr neu beidio. Gen. xx. 6; xxviii. 12—16; 
xl.5; Barn. vii. 138—15; Jobiv. 12—21; Dan. 
ii. 4—7. Breuddwydion dieflig, os ydynt yn 
hanfodi, yw y rhai sydd yn deilliaw oddiwrth 
ysbrydion drygionus. Anhawdd meddwl ein bod 
yn gyfrifol am weithrediadau afreolaidd ein 
meddyliau tra yn cysgu; neu mewn geiriau eraill, 
fod ein breuddwydion yn rhinweddol neu bech- 
adurus. Hawdd dyweyd eu bod; ond tybiem 


Tra yr oedd Pedr yn pregethu ar | 


mai cryn orchest fyddai profi hyny. Rhyfedd 
os ydym i'n beio am yr hyn nas gallwn oddi- 
wrtho; neu o'r ochr arall i'n canmol, a'n gwobr- 
wyo am yr hyn nad oeddym yn eu cyflawni yn 
fwriadol, eithr megys o angenrheidrwydd!! 

BRI, parch, neu anrhydedd. Gwel Anrhydedd. 

BRIDGETINIAID, neu Bridgitiniaid, urdd a 
a enwyd oddiwrth St. Bridgit, neu Brigit, bonedd- 
izes Swedanaidd, yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. 
Y Bridgetiniaid a broffesant farweiddiad, tlodi, a 
hunan-ymwadiad mawr: ac nid ydynt i berchen- 
ogi dim ag a allent alw yn eiddo iddynt eu 
hunain—pe byddai ond dimai: ïe, i gyffwrdd ar 
un cyfrif âg arian. Ymdaenodd yr urdd hon yn 
fawr drwy Sweden, yr Almaen, a'r iseldiroedd. 
Nid ydym yn darllen ond am un fynachlog 
berthynol iddi yn Lloegr, yr hon a adeiladwyd 
gan Harri'r V., yn 1415, ar gyfer Richmond, a 
elwir yn awr Ty Sion; cyndrigwyr yr hwn er yr 
ymddatodiad a sefydlasant yn Lisbon. 

BRIEF APOSTOLAIDD, ysgrifenwys neu 
warant a ddanfonir gan y pab at dywysogion neu 
lywodraethwyr yn nghylch rhyw achos cy- 
hoeddus. 

BRODYR, y rhif luosog o'r gair Brawd. 

Yn briodol, brodyr a arwydda feibion yr un 
rhieni, fel y mae chwiorydd yn arwyddo merched 
yr un tada mam. Yn gyforddwynol neu gym- 
hariae:hol, y mae yn arwyddocâu perthynas, cyd- 
raddoldeb, tebygolrwydd, ac anwyldeb. Dichon 
fod y gair yn ei berthynis a phobl Dduw yn 
cynwys yr holl bethau hyn. Y maent hwy yn 
perthyn yn agos i'w gilydd, gan eu bod yn blant 
i'r un fad. Y maent yn gydradd o ran eu 
perthynas â Duw, a'u hawl yn yrun etifeddiaeth. 
Y maent oll yn debyg i'w gilydd o ran eu hegc- 
wyddorion a'u hymarferion; ac yn caru eu gil- 
ydd yn anwyl a mawr. 

Y mae brodyr naturiol, ysbrydol, a chrefyddol 
yn bod. Brodyr naturiol yw meibion yr un 
rhieni; brodyr ysbrydol yw plant Duw; brodyr 
crefyddol, yn gyffredinol, yw pawb a berthynant 
i'r un blaid, sydd yn proffesu yr un farn, ac yn 
cyflawni yr un defodau; yn neillduol yr enwadau 
crefyddol a gyfenwant eu hunain, ac a gyfenwir 
gan eraill felly; megys, 

BRODYR AC YSGOLEIGION Y BYWYD 
CYFFREDIN, enw a fabwysiadwyd gan frawdol- 
iaeth grefyddol, tua diwedd y 15fed ganrif. Yr 
oeddynt yn byw yn ol rheolau Saint Augustin, 
a dywedir iddynt fod yn dra defnyddiol i helaethu 
achos crefydd a dysgeidiaeth. 

BRODYR A CHWIORYDD Y BYWYD 
RHYDD, enw a gymerwyd gan blaid a gyfododd 
tua diwedd y drydedd ganrif ar ddeg, ac a enill- 
odd lawer o ymlynwyr yn Ffrainc, yr Ïtal, a'r 
Almaen. Cymerasant eu henw oddiwrth eiriau 
Paul, Rhuf. viii. 2, 14; a honant fod gwir blant 
Duw yn meddianu rhyddid hollol oddiwrth 
arglwyddiaeth y ddeddf. Dalient fod pob peth 
yn deilliaw trwy ddylifiad oddiwrth Dduw; fod 
eneidiau rhesymol yn gyfraniadau o'r Duwdod; 
a'u bod trwy rinwedd myfyrdod yn cael eu huno 
a'r Duwdod, ac yn cyrhaeddyd trwy hyny ryddid 
goruchel a gogoneddus, yn gystal oddiwrth 
chwantau pechadurus ag oddiwrth reddfau cyf 
redin anian; yn ngbyd ag amrywiol dybiau pen- 
boethion eraill. Cyhoeddwyd amryw gyfreithiau 


BRO 


128 


BRU 


yn eu herbyn; eithr parhasant hyd ganol y bym- 
thegfed ganrif. 

BRODYR GWYNION; canlynwyr offeiriad 
o'r Alps, yn nechreuad y bymthegfed ganrif. Yr 
oeddynt hwy a'u harweinydd wedi eu gwisgo 
mewn dillad gwynion. Eu blaenor a ddygai 
groes megys lluman. Ei santeiddrwydd a'i 
grefyddolder ymddangosiadol a ddygasant yn 
nghyd laweroedd o ganlynwyr. Cyflawnwyd 
amrywiol o weithredoedd o farweiddiad a phen- 
ydiau gan y gwallgofddyn twylledig hwn, ac 
anogai yr Europiaid i adnewyddu y rhyfel sant- 
aidd. Gorchymynodd Boniface IX. ei ddal ef 
a'i losgi; ac felly ei ganlynwyr a wasgarwyd. 

BRODYR—Y DEUDDEG. Gwel Nerwyr. 

BRODYR LLYG, yn mhlith y pabyddion, 
ydynt wyr anllythyrenog, y rhai a ymgysegrant 
mewn rhyw fynachlog, i wasanaeth y crefydd- 
olion. 

BRODYR UNOL. Gwel Morafiaid. 

BROWNIAID, plaid a gyfododd yn mysg y 
Puritaniaid, tua diwedd yr unfed ganrif ar 
bymtheg; ac a alwyd felly oddiwrth eu blaenor, 
Robert Brown. Cafodd ei ddwyn i fyny yn 
Nghaergrawnt, ac yr oedd yn wr o alluoedd da, 
a pheth dysgeidiaeth. Dechreuodd dystiolaethu 
yn gyhoeddus yn erbyn traddodiadau yr eglwys 
yn Norwich, yn 1580; ond yn cael ei wrthwynebu 
yn fawr gan yr esgobion, efe a'i gynulleidfa a 
ymadawsant a Lloegr, ac a sefydlasant yn Middle- 
burg yn Zealand, lle y cawsant genad i addoli 
Duw yn eu ffordd eu hunain, ac i ffurfio eglwys 
yn ol eu cynllun eu hunain. Dechreuasant pa 
fodd bynag yn fuan wahaniaethu yn mysg eu 
hunain, fel y blinodd Brown ar ei swydd, y dy- 
chwelodd i Loegr, yr ymwrthododd ag egwyddor- 
ion ymneillduaeth, ac y cafodd ei ddyrchafu i 
bersonaeth eglwys yn swydd Northampton. Bu 
farw yn y carchar, yn 1630. Canlynwyd gwrthgil- 
iad Brown a gwasgariad yr eglwys yn Middleburg, 
eithr hadau Browniaeth, y rhai a hauodd efe yn 
Lloegr, oeddynt mor bell o gael eu dinystrio, fel 


y cyfrifodd Syr Walter Raleigh mewn araith yn | 


1592, nad oedd dim llai nag 20,000 o'r blaid 
hono yn hanfodi. 

Erthyglau eu ffydd a ymddangosant yn agos 
yr un ag eiddo eglwys Loegr. Gan hyny nid un 
bai a dybient fod yn ei ffydd oedd yr achlysur o'u 
hysgariad oddiwrthi hi, ond yr anmherffeith- 
rwydd a olygent yn ei dysgyblaeth a ffurf ei 
llywodraeth yn unig. Tadogent lygriad ar yr 
eglwysi esgobaethol a henuriadyddol yn gyfartal; 
ac nid ymunent ychwaith ag unrhyw eglwys 
ddiwygedig arall am nad oeddynt yn sicr o sant- 
eiddywydd a chyfnewidiad yr aelodau a'i cyfan- 
soddent. Condemnient wasanaeth priodas yr 
eglwys, gan honi mai cytundeb gwladol ydoedd 
priodas i'w gadarnhau gan y llywodraethwr 
gwladol; ac yn y dyb hon nid oeddynt yn unigol. 
Ni chaniataent fedydd i blant neb ond aelodau 
eglwysig. Ymwrthodent a phob ffurf gweddiau, 
a haerent nad oedd gweddi'r Arglwydd i gael ei 
hadrodd fel gweddi, gan nad oedd ond ffurf, neu 
gynllun, yn ol yr hwn y mae ein holl weddiau i 
gael eu llunio. Trefn eu llywodraeth eglwysig 
ydoedd yn agos fel y canlyn:—Pan y byddai 
eglwys i gael ei ffurfio, y sawl a ewyllysient fod 
yn aelodau o gyffesent eu ffydd yn mhresenoldeb 


eu gilydd, ac a arwyddent gyfaniod, trwy yr hyn . 
yr ymrwymenti gyd-rodio yn ol rheol yr efengyl, 
Yr holl awdurdod i dderbyn ac esgymuno aelodau 
a letyid yn y frawdoliaeth. Eu swyddwyr a 
ddewiswyd o'u plith eu hunain, ac a neillduid 
i'w gwahanol swyddau trwy ympryd, gweddi, ac 
arddodiad dwylaw. Eithr ni chaniataent fod yr 
offeiriadaeth yn urdd wahaniaethol. Megys yr 
oedd pleidlais y brodyr yn cyfansoddi un yn 
weinidog, felly y gallai yr unrhyw awdurdod ei 
ddiswyddo, a'i ddarostwng i sefyllfa leygol 
drachefn; ac megys yr honent nad oedd terfynau 
eglwys yn cyrhaeddyd yn mhellach na chymaint 
ag a allent gydgyfarfod yn yr un lle, felly yr 
oedd awdurdod eu swyddwyr yn cael ei chyfyngu 
o fewn yr un cyffiniau. Gweinidog un eglwys 
ni allai weinyddu swper yr Arglwydd i un arall, 
na bedyddio plant neb ond yr aelodau a berthyn- 
ant i'w gymdeithas ef ei hun. Caniateid i un- 
rhyw wr llyg ryddid i roddi gair o gyngor i'r bobl; 
ac yr oedd. yn arferiad fod rhaio honynt ar ol 
pregeth yn gofyn cwestiwnau, ac yn ymresymu 
ar yr athrawiaeth a bregethwyd. Mewn gair, y 
mae pob eglwys ar eu cynllun hwy yn goríf 
cyfansawdd, yn meddu gallu digonol i gyflawni 
pob peth eglwysig ynddi ei hun, heb fod yn gyf- 
rifol i un gradd, cymanfa, senedd, neu lywodraeth 
pa bynag. Barned y darllenydd pa mor agos y 
mae'r eglwysi Annibynol yn perthyn i'r ffurf 
eglwysig hon. Gwel Annibyniaid a Chynulleid- 
faolion. 

Y cyfreithiau gwladol a weinyddwyd gyda'r 
llymdoster mwyaf gerwin ar y Browniaid; eu 
llyfrau a waharddwyd gan y frenhines Elizabeth ; 
a'u personau a garcharwyd, a chafodd rhai o 
honynt eu crogi. Brown ei hun a ymffrostiodd 
ar ei glaf-wely iddo fod mewn deuddeg ar hugain 
o wahanol garcharau, ac nad allasai ganfod ei 
law mewn rhai ohonyntganol dydd. Cawsant eu 
herlid gymaint fel y penderfynasant o'r diwedd 
ymadael o'r wlad. Ymneillduasant a sefydlasant 
yn Amsterdam, lle y ffurfiasant eglwys, a dewis- 
asant Mr. Johnson yn weinidog arnynt, ac ar ei 
ol ef Mr. Ainsworth, awdwr yr esboniad dysged- 
ig ar bum llyfr Moses. Eu heglwys a flodeuodd 
dros yn nghylch can mlynedd. Yn mhlith y 
Browniaid hefyd yr oedd yr enwog John Robin- 
son, rhan o gynulleidfa yr hwn, yn Leyden, yn 
Holland, a sefydlasant yr orsaf arosol gyntaf yn 
ngogledd America; ac hefyd y llafurus John 
Canne, awdwr nodau cyfeiriol y Beibl santaidd, 
a berthynai iddynt hwy. 

Dywed Williams na hanodd y blaid hon oddi- 
wrth Brown; nad oeddynt yn cyfenwi eu hunain 
yn Frowniaid; eithr yn ystyried yr enwad yn 
llysenw yn cael ei roddi arnynt gan eu gelynion ; 
ac hefyd fod Brown yn wr o ddysg, sel, a gallu- 
oedd; ac yn berthynas agosi'r Arglwydd Drysor- 
ydd Cecil—ei fod o dymer ymrysongar, bleidiol, 
ac mor rhydd yn ei foesau ag ydoedd yn gyndyn 
yn ei dybiau—iddo gael ei berswadioi gydym- 
ffurfio a chael ei ddyrchafu trwy awdurdod ei 
berthynasau i fywioliaeth, yn yr hon ni phregeth- 
odd erioed, ac iddo farw yn y carchar, yn 81 oed, 
o herwydd rhuthr o'i eiddo ar geispwl plwyfol. 

BRUGGLERIAID, plaid fechan o benboeth- 
iaid a dderbyniasant eu henw oddiwrth bentref a 
elwid Brugglen, yn nhalaeth Breue, yn 1746. 


BUD 


Dau frawd, Cristion a Jerom Robler, a ffugiasant 
(fel Muggleton a Reeves yn y wlad hon) mai 
hwynt hwy oedd y ddau dyst a goffair yn y 
Datguddiad; ac a gasglasant yn nghyd rifedi o 
bersonau o'r ddau ryw, y rhai a fuont mor 
weiniaid a rhoddi coel i'w ffug-honiadau. Un 
diwrnod addawodd Cristion Robler ymddyrchafu 
i'r nefo:>dd a chymeryd ei ganlynwyr gydag ef 
yn hongiedig wrth ei goríf a'i ddillad, &c.; ond 
pan ddaeth yr amser yr oedd cynifer o'i ganlyn- 
wyr yn ewyllysio myned gydag ef, fel y tybiodd 
yr anturiaeth yn beryglus, ac y rhoddodd y daith 
heibio. Cawsant eu dihenyddio eill dau yn 1753, 
âc yn ebrwydd ar ol hyny diflanodd y blaid. 

BRYANIAID, cyfran o'r Trefnyddion Wes- 
leyaidd, canlynwyr William O'Bryan, yrhwn y 
dywedir ei fod mewn modd arbenig yn anog 
pregethwyr benywaidd. Cangen, tebygol o'r 
Trefnyddion Cyntefig a elwid felly. 

BUCANIAID, plaid o benboethiaid a gyfod- 
odd i fyny yn Irvine, yn ngorllewin yr Alban 
oddiamgylch y flwyddyn 1789. Mr. White, 
gweinidog cynulleidfa ymneillduedig yn y dref 
hono a gafodd wahoddiad i bregethu yn nghymyd- 
ogaeth Glasgow. Menyw o'r enw Elizabeth 
Bucan, gwraig iliwiedydd, a gafodd ei chaethiwo 
gan ei hyawdledd, ac a ysgrifenodd ato gan hys- 
bysu mai efe oedd y cyntaf a lefarodd wrth ei 
chalon, gan ddymuno cenad i ymweled ag ef yn 
Irvine, fel byddai i'w dychweliad gael ei 
berffeithio. Arei dyfodiad cafodd dderbyniad 
croesawus gan aelodau'r gynulleidfa. Ymwnaeth 
yn ddiorphwys â chyflawniadau crefyddol; aeth 
odyi dy; cyflawnodd addoliad teuluaidd; ateb- 
odd ofynion, penderfynodd amheuon, eglurodd 
Uu ysgrythyrau, a thystiolaethodd fod diwedd y 

yd yn agos, ac mai dyledswydd pob Cristion 
oedd ymwrthod ag achosion amser, ac ymbarotoi 
i dderbyn Crist. Coleddodd Mr. White y wraig 
a'i golygiadau; o herwydd paham achwynwyd 
arno wrth yr henuriaeth, a chafodd ei ddiswyddo. 
Fel hyn ffuríiwyd plaid arbenigol, cyfarfodydd 
yr hon a gynhelid yn gyffredin yn y nos, ar ba 
achlysuron y byddai'r fenyw yn ymfoddhau yn 
ei breuddwydion, gan gyfenwi ei hun y wraig 
o'r ddeuddegfed o'r Datguddiad, a Mr. White ei 
chyntaf-anedig. Y fath sarhad eglur ar synwyr 
cyflredin y trigolion a achlysurodd derfysg pobl- 
ogaidd, a gorfu ar y llywodraethwr gwladol anfon 
y wraig dan nodded gwarcheidwad ryw bellder 
oddiyno, er mwyn ei diogelu rhag cynddaredd y 
werinos. Yn ol hyny crwydrodd yma a thraw 
ar hyd y wlad, yn nghymdeithas ei chyfaill clerig 
yn nghyd â 40 o'i chanlynwyr twylledig, gan 
ganu a honi mai teithwyr i'r Jerusalem newydd 
oeddynt, a dysgwylwyr dyfodiad uniongyrchol 
Crist. Yr oedd trysor cyffredin ganddynt, ar yr 
hwn yr oeddynt yn byw; ac nid ystyrient yn 
angenrheidiol iddynt weithio, gan y credent na 
byddai i Dduw adael diffyg arnynt. Bu farw 
Mrs. Bucan yn 1797, a diflanodd y blaid yn 
ebrwydd wedi hyny. 

BUDIAID, un o'r tair prif blaid yn India, 
gwahanol oddiwrth y blaid Framinaidd Juinaidd, 
Y Budiaid a ystyriant rinwedd ei gwobr ei hun; 
gan ei bod yn gwneyd personau yn ddedwydd, 
yn gwella ansawdd cymdeithas, a'r byd yn gyff- 
redinol. Credant hanfodiad bod Goruchaf (Bwd,) 


129 


bUG 


eithr ei fod mor ddyrchafedig fel nad yw yn 
gofalu dim am achosion dynolryw, nac yn gofyn 
addoliad oddiwrthynt. Ond cyduabyddant fath 
o ysbrydion, (demons), sef dynion wedi eu dyrch- 
afu o herwydd eu rhinweddau i anfarwoldeb; a'r 
dynion duwiedig hyn ydynt wrthrychau union- 
gyrchol eu haddoliad, yr hwn a gynhelir yn 
benaf yn Ceylon, a'r rhan ddwyreiniol o or-ynys 
India. Bwd a ddarlunir yn ffurf dyn, yn eistedd 
a'i goesau yn groes, ac yn cael eì gymeryd i fyny 
yn hollol mewn myfyrdod. Yr addoliad yr hwn 
sydd yn ymddangos yn gynhenid yn Ngheylon, 
a ystyrir yn estronawl yn China, a gwledydd 
eraill; ac a elwir Budeo, yr hyn yw estronol. 

BUDNEAUID, cangen o'r Sociniaid a ymddang- 
osodd yn y flwyddyn 1584, yn Poland, yn haeru i 
Grist gael ei genhedlu fel dynion eraill, ac nad 
yw yn addas wrthrych addoliad.  Lledasant eu 
tybiau (y rhai a ymddangosant yr un ac eiddo y 
Dyndodiaid diweddar) yn Cracow, yn nheyrnas- 
iad Segismond, a hyny gyda chryn lwyddiant. 
Cafodd Budneus sylfaenydd y blaid, ei esgymuno 
yn gyhoeddus yn 1584, yn nghyd a'i holl gan- 
lynwyr; eithr wedi hyny derbyniwyd efi gyfun- 
deb y Sociniaid. 

BUDSO, ffurf addoliad eilunaddolaidd a ddyg- 
wydi Japan o ChinaaSiam. Ei awdwr fel y 
y tybir oedd Budha; yr hwn y mae'r Braminiaid 
Indiaidd yn cyfrif mai Vishna, eu duw hwy, 
ydoedd: a'r hwn meddant hwy a wnaeth ei naw- 
fed ymddangosiad yn y byd yn ffurf dyn o'r enw 
hwnw. 

BUGAIL, gair cyfansawdd o bu, ych, a cail, 
corlan; yn arwyddo yn briodol un wrth ei swydd 
yn gofalu am braidd, (mintai o ddefaid neu ych- 
ain perthynol i'r un gwr,) gan eu casglu, porthi, 
diodi, iachau, arwain, llywodraethu, gwylio, a'u 
diogelu. 'Y mae y swydd hon can hened ag amser 
Abel, Gen.iv. 2. Yr oedd yn cael ei chyfrif 
gynt yn swydd anrhydeddus iawn; canys yr 
ydym yn darllen fod gwyr mawr ac enwog iawn 
yn ei chyflawni; megys Abel, Abraham, Isaac, 
Jacob, Moses, Dafydd, &c. 

Yn gyffelybiaethol, gelwir Duw yn fynych yn 
fugail, Ps. xxiii. 1; lxxx. 1. Yr oedd gynt, ac 
y mae eto, yn llon'd yr enw hwn yn iechydwr- 
iaeth ei bobl— casglodd, porthodd, diododd, 
iachaodd, arweiniodd, llywodraethodd, gwyliodd, 
a diogelodd Israel gynt yn yr anialwch; ac y 
mae eto yn gwneuthur yr un pethau trwy ei air, 
ei ysbryd, a'i ragluniaeth, i'w bobl, yn anialwch 
gwag erchyll y byd darfodedig hwn, ar eu ffordd 
i'r Ganaan nefol; megys y dangosir yn odidog 
gan Dafydd yn y drydedd Salm ar hugain. 

Un o enwau perthynasol aswyddol yr Arglwydd 
Iesu Grist yw bugail: yr hwn a elwir, mewn 
ffordd o ragoriaeth, y Bugaib da, Ioan x. 11; 
Bugail mawr, Heb. xiii. 20; a'r Pen Bugail, 1 
Pedr v. 4. Y mae ganddo lawer o is-fugeiliaid 
dano, y rhai a dderbyniasant eu hawdurdod a'u 
cyfarwyddiadau oddiwrtho ef, a'r rhai ydynt yn 
gyfrifol iddo ef am y cyflawniad o'u swydd; ond 
efe yw y pen bugail, yr hwn sydd yn arolygu yr 
holl braidd, ac yn eu perchenogi; ac felly yn 
gallu eu galw “fy nefaid i.” Nid yw yr is- 
fugeiliaid yn arolygu yn unig ond dosbarthiadau 
bychain o'r praidd. Yr oedd yn gweddu iddo ef 
ddywedyd am dano ei hun, “ Myfi yw'r bugail 


BUG 


180 


bBUG 


da.” Yn ngenau pawb ond ei hunan buasai y 
fath eiriau nid yn unig yn ffiaidd ac yn swnio yn 
ddyeithr, ond buasent yn gabledd. Gall gwein- 
ìdog ffyddlon ddywedyd, “ Myfi wyf fugail,” ond 
ni fyddai yn addas iddo ddywedyd, Myfi yw y 
bugail; llawer llai, “ Myfi yw'r bugail da.” Ond 
yn ngenau Crist, cyfaill Duw, a'i Fab, yr hwn a 
roddodd ei einioes dros y defaid, y mae'r geiriau 
yn addas a gweddaidd. Y mae pob peth yn cyd 
gyfarfod ynddo ef, i'w addasui gyflawni ei swydd 
oruchel yn berffaith a diddiffyg: megys anfeidrol 
ddoethineb, gallu, tynerwch, cyfoeth, ffyddlon- 
deb, ac anfarwoldeb. I arwyddo ei apwyntiad 
dwyfol, ei israddiaeth swyddol, a'i gyfrifoldeb 
i'r Tad, y mae efe yn ei alw, “Fy mugail,” Zec. 
xiii. 7. Bugail Duw o ran apwyntiad, ond 
bugail y defaid o ran gweinyddiad, yw Crist. Y 
mae yn gweinidros Dduwiddynthwy fel bugail. 
Er mai yn ei swydd broffwydol yn benaf y mae 
Crist yn cael ei ystyried yn fugail, eto nid yw 
yr enw i'w gyfyngu iddo yn unig fel proffwyd, 
gan iddo farw dros y defaid fel offeiriad, a'i fod 
yn eu harwain a'u llywodraethu fel brenin. 
BUGEILIAID, un o enwau swyddol, cym- 
hariaethol gweinidogion yr efengyl; yn neillduol 
gweinidogion sefydlog. Nid bugail heb braidd. 
Y mae'r enw hwn ar weinidogion y gair yn dynodi 
eu gwaith—eu hawdurdod—a'u cyfrifoldeb i'r 
pen-bugail. Eu gwaith yw arolygu, porthi, 
ymgeleddu, arwain, llywodraethu, gofalu am a 
gwylio praidd Duw; neu yn ol 1 Pedr v. 2, eu 
dyledswydd, 1. Yw eu porthi, yr hyn a ddichon 
fod yn cynwys eu haddysgu. Y modd i borthi 
eneidiau yw eu haddysgu am Dduw —eu cyflwr eu 
hunain—trefn iechydwriaeth—a'u dyledswydd- 
au. Rhaid i'r neb a ewyllysio wneuthur hyn, 
1. Lafurio llawer am ymborth iachus iddynt. 
Rhaid iddo fod yn aml yn ei fyfyr-gell yn darllen, 
myfyrio, a gweddio. Nid yw i borthi praidd 
Duw ar ei draul ei hun, nac ar draul eraill; eithr 
ar draul eu perchen, Rhaid iddo eu porthi, nid 
a'i feddyliau ei hunau, nac â meddyliau dyn- 
ion eraill; eithr a meddwl Duw. I'r dyben 
hwn rhaid iddo chwilio llawer ar yr ysgry- 
thyrau, ac ymdrechu i'w hiawn ddeall, fel y 
gallo eu hegluroi eraill. Gair Duw yn y pur- 
deb o hono yw gwir iachus ymborth eneidiau. 2, 
Ymdrechu am amrywiaeth iddynt. Y maent hwy 
yn amrywio yn eu hangen; ac y mae gair Duw 
yn cynwys amrywiaeth annherfynol o wirionedd- 
au, yn gyfatebol ì wahanol angen y praidd. Nid 
yr un gwirionedd sydd yn taro angen pob un, 
na'r un un bob amser. Rhaid rhoddi bwyd cryf 
i'r rhai cryfion, a llaeth i'r babanod—cysur i'r 
gweiniaid, a cherydd i'r beius. 3. Ymdrechu i 
drin yr ymborth yn dda, fel y gallo'r praidd ym- 
borthi arno wedi iddo gael eì osod o'u blaen. Rhaid 
i'r addysg fod yn oleu, trefnus, blasus, ac iraidd. 
Os na fydd yn oleu ni ddeallir ef; yn drefnus ni 
chofir ef; yn flasus ni archwaethir ef; ac felly 
ni wna lesâd. Rhaid ymdrechu i wneyd pethau 
dirgel yn amlwg, ac nid pethau amlwg yn ddirgel 
—pethau mawr yn fach, ac nid pethau bach yn 
bethau mawr. 4. Llafurio llawer am yr hyn a 
fyddo yn fwyaf buddiol iddynt, ac nid yn fwyaf 
dewisol ganddynt. _““Pe rhyngwn fodd ddynion, 
ni byddwn was i Grist,” ebe Paul. Nid beth a 
ddywedaf ond beth a ddylwn ddywedyd; nid beth 


a fydd yn fwyaf dewisol gan y bobl glywed, ond 
beth sydd arnynt fwyaf o eisiau glywed, ac a 
fydd yn debyg o fod o fwyaf o les iddynt, yw 
yr ymofyniad a ddylai gael lle ar feddwl y neba 
ewyllysio wneyd lles i eneidiau'r praidd. I'r 
dyben i wybod hyn rhaid iddo fyfyrio llawer ar 
angen, teimladau, cyflyrau, a sefyllfaoedd y 
praidd, yn gystal a gair Duw. 2. Eu llywodr- 
aethu. “ Bwrw golwg arnynt,” (€mtck0movvrec,) 
eu harolygu, tros-edrych, esgobaethu. Edrych 
eu bod yn y gorlan—yn ymborthi—yn cynyddu; 
os amgen beth yw'r achos nad ydynt. Os wedi 
crwydro, myned ar eu hol a'u cyrchu yn ol. 
Edrych a ydynt yn iach, &c. Gweini yr hyn 
sydd angen amynt. Eu hargyhoeddi, rhy- 
Luddio, cynghori, anog, gyda phob hir-ymaros ac 
addfwynder. Y mae hyn yn gofyn doethineb, 
ffyddlondeb, gonestrwydd, ymdrech, ac astud- 
rwydd mawr; yn neillduol ffyddlondeb a doethin- 
eb, Math. xxiv. 45, “Os hydd gweinidog,” medd 
un awdwr, “'yn ffyddlon, ni bydd iddo dwyllo 
eraill; os bydd yn ddoeth, ni bydd yn agored i'w 
dwyllo ei hun. Ni âd ei ddoethineb i dwyllwyr 
i osod arno ef yn hawdd; acni âd ei ffyddlondeb 
iddo yntau i osod ar ei bobÌ._ Bydd i'w ddoeth- 
ineb ei gynorthwyo ef i ddirnad, a'i ffyddlondeb 
ei rwymo i ddosbarthu ymborth iachusi'w braidd. 
Ond yn fwy neillduol y mae ffyddlondeb gwein- 
idogaethol yn cynwys, 

““1. Ddybenion cywir ac ysbrydol dros Dduw, 
Phil. ii. 20, 21. 2. Cywirdeb personol a diniweid- 
rwydd calon, Neh.ix. 8; 1 Cor. ii. 12. 3. Diwyd- 
rwydd yn y cyflawniad o ddyledswydd, Math. 
xxv. 21; 2Tim.iv.2. 4. Anmhleidgarwch yn 
nghyflawniadau ty Dduw, 1 Tim. v. 21. 5. Par- 
had diysgog hyd y diwedd, Dat.ii. 10. Eithr 
rhaid i weision Duw fod nid yn unig yn ffyddlon, 
ond yn gall, cyfrwys, a doeth. Ffyddlondeb a 
gonestrwydd a wnant Gristion da; ond doethineb 
a ffyddlondeb a wnant oruchwyliwr da. Ffydd- 
londeb a sefydla'r llygad ar y dybeniawn; ond 
doethineb a gyfarwydda at y moddion addas i'w 
ddwyn oddiamgylch. Y mae defnyddioldeb 
doethineb i weinidog yn annrhaethol fawr. Y 
mae nid yn unig yn rhoddi goleuni ac eglurdeb 
i'r meddwl, trwy ei ryddhau oddiwrth dymherau 
ac argraílìadau corííorol, gan ei alluogi trwy 
hyny i ganfod pa beth sydd oreu i'w wneuthur, 
ond hefyd yn ei gynorthwyo yn ei benderfyniad- 
au yn nghylch y dewisiad o'r moddion mwyaf 
addas a phriodol; ac yn cyfarwyddo yr arferiad 
o honynt yn y tymhor goreu, heb chwyrn-daflaid 
trwy frys gormodol na pherygl trwy hir-oediad 
beius.” Bydd i ddoethineb ein cyfarwyddo, 

1. Iosod sylfaen ddao wybodaeth yn nghalon- 
au ein pobl, trwy eu hegwyddori a'u haddysgu 
yn egwyddorion Cristionogaeth, heb yr hyn y 
bydd i ni lafurio yn ofer. 2. Doethineb gweini- 
dogaethol a ddengys ei hun yn newisiad y cyfryw 
faterion ag a fyddo angen eneidiau ein pobl yn 
galw fwyaf neillduol am danynt; ac nid yn unig 
yn newisiad ein materion, ond hefyd, 3. Yn yr 
iaith a'r wisg y byddom yn eu traddodi i'n pobl, 
4. Dengys hefyd i ni pa mor ddefnyddiol yw ein 
serchiadau ein hunaini gyffroi yr eiddo eraill; 
ac felly dysg i ni, os byth y dysgwyliwn i'r gwir- 
ioneddau yr ydym yn eu pregethui effeithio ar 
galonau eraill, y rhaid i ni yn flaenaf ì ofalu am 


BUN 

————' "r_> 
eu bod yn cael argraff ar ein calonau ein hunain, 
Phil.iii. 18. 5. Bydd iddo ein dysgu i fod yn 
ofalus, trwy fanylrwydd a phwysigrwydd ein 
hymarweddiad, i gadw ein parch i fyny, yn 
nghydwybodau ein pobl. 6. Byddiddo ein cyn- 
hyrfu i geisio bendith gan Dduw ar ein myfyr- 
dodau a'n llafur, gan wybod fod ein holl lwyddiant 
gweinidogaethol yn ymddibynu yn benaf ar 
hyny, 1 Cor. iii. 7. 

Y mae rhai wedi dychymygu, eithr yn ddisail, 
fod gwahaniaeth rhwng bugail ac athraw. Nid 
ydynt ond gwahanol enwau ar yr un swydd, yn 
dynodi tebygol, wahanol ddyledswyddau per- 
thynol iddi, sef llywodraethu, arolygu, ac add- 
ysgu. Gwel Zsgob, Gweinidog, &c. 

BUGIIL-FFON, y ffon-gnwpa; un oarwydd- 
ion y swydd esgobaethol yn mysg esgobion 
talaethol pabaidd a phrotestanaidd, 

BUNYAN —lIoan Bunyan, awdwr enwog 
“'Taith y Pererin,” a anwyd yn Elstow, yn 
swydd Bedford, yn 1628. Ei dad ydoedd 
eurych; ac ni chafodd Ioan Bunyan yn unig 
ond addysg gyffredin i ddarllen ac ysgrifenu. 
Oddiwrth hanes a roddodd efe o hono ei hun 
mewn gwaith a gyfenwyd ganddo, ““Gras wedi 
amlhau i'r penaf o bechaduriaid,” ymddengys 
ei fod yn ei ieuenctyd yn enwog mewn drygioni; 
ei fod yn dueddol yn mron at bob drwg; a bod 
hyd yn nod y cymeriadau mwyaf ysgeler yn 
cyfrif “Ioan Bunyan yn bechadur mawr.” Am 
beth amser canlynodd alwedigaeth ei dad, ond 
pan yn un ar bymtheg oed ymrestrodd yn filwr 
yn myddin y senedd, ac yr oedd yn bresenol pan 
y cymerwyd Leicester, yn 1645; lle wedi ei osod 
ar y wyliadwriaeth, milwr arall o'i fintai ef yn 
ewyllysio sefyll yn ei le, a'r hyn y cydsyniodd, 
ac felly tebygol y cafodd ei waredu rhag cael ei 
saethu trwy ei ben, â phelen yr hon a laddodd 
eigydymaith. Wrth ddarllen ei hanes dros yr 
ngain mlynedd cyntaf o'i fywyd, fel yr adroddir 
hi ganddo yn y llyfr rhag-grybwylledig, y mae 
yn anmhosibl peidio a meddwl am wirionedd 
yr athrawiaeth hono a gofleidir yn gyffredin gan 
bob Cristionogion, sef rhagluniaeth arbenig Duw. 
&i waredigaeth rhag boddi—rhag cael ei ddinystr- 
4o gan neidr—rhag cael ei saethu—a rhag marw- 
olaeth mewn amryw ffyrdd, ydynt yn eglur wirio 
yr athrawiaeth hono; ac y mae'r ífeithiau a 
adroddir ganddo, o barth ei ddychweliad, yn ei 
chadarnhau yn fwy drachefn, canys er fod peth 
i'w ganiatau )'w dwymfrydedd, ac felly i'r iaith 
y mae efe yn am] yn ei mabwysiadu, eto y mae 
y ffeithiau a adroddir ganddo yn wirionedd diam- 
heuol, ac o herwydd hyny y mae'r casgliad yn 
eithaf cywir. Y mae yn adrodd, tra yr oedd un 
diwrnod yn chwareu'r gath, wedi iddo gyrhaedd- 
yd un ergyd arni o'r twll, a phan yr oedd ar 
gynyg un arall arni, i lais disymwth ddisgyn o'r 
nefoedd i'w galon, yn dywedyd, “A íydd i ti 
ymadael a'th bechodau a myned i'r nefoedd, neu 
eu cadw a myned i uffern?” yr hyn a'i taflodd i'r 
feth ddychryn, fel y gadawodd y gath ar y llawr, 
ac yr edrychodd i fyny, ac â llygad ei feddwl ei 
fod megys yn canfod yr Arglwydd Iesu yn edrych 
i lawr arno, gan ei fygwth a rhyw gosbedigaeth 
erchyll am ei ymarferiadau drygionus. 

Bunyan yn gynar o ran oedran a briododd 
ferch ieuanc, yr hon a ddygwyd i fyny gan ei 


191 


BUN 


rhieni mewn meddyliau parchus am grefydd; ac 
mewn canlyniad cafodd ei feddwl ei gynhyrfu 
ar brydiau i adolygu ei gymeriad, aci alaru o 
herwydd ei fuchedd. Ei galon pa fodd bynag 
ydoedd y pryd hwnw heb ei chyfnewid, er ei fod 
wedi ei argyhoeddi o ran ei farn; ac yr oedd 
gyda theimladau coel-grefyddol yn myned yn 
gyson i'r addoliad yn eglwys ei blwyf. O'r 
diwedd cafodd ei dueddu i ymosod ar y gwaith o 
ddarllen yr ysgrythyrau trwy gyfrinach damwein- 
iol â gwr tlawd, â'r hwn yr ymddiddanodd yn 
nghylch erefydd. Ymddengys pa fedd bynag ei 
fod yn parhau o hyd yn anwybodus o bechadur- 
usrwydd ei natur ac o'r angenrheidrwydd o ffydd 
yn Nghrist, hyd oni chyfarfu a. phedair menyw 
dlawd yn Bedford yn eistedd allan wrth y drws, 
ar ddiwrnod gwresog, ac yn ymddiddan yn 
nghylch pethau Duw—yn nghylch adenedigaeth 
—gwaith Duw ar eu calonau, a'r modd y caws- 
ant eu hargyhoeddi o'u cyflwr truenus wrth natur 
—yn nghylch trugaredd Duw trwy Iesu Grist— 
yn nghylch ei air a'i addewidion—ac yn nghylch 
pechadurusrwydd eu calonau a'u hanghredin- 
iaeth. Effeithiwyd Bunyan gymaint ag ymddi- 
ddanion y gwragedd da hyn, fel ag yr achubai 
bob cyfleusdra i gyfeillachu a hwynt. Ei gyf- 
eillion anghrefyddol a ganfuasant wahan- 
iaeth ynddo, yr hwn ydoedd iddynt hwy 
yn atgas; ac yn analluog i derfysgu ei fwr- 
ìad diysgog efi ymofyn dedwyddwch yn yr 
Arglwydd yn unig, ymadawsant â'i gymdeithas. 
Yn fuan wedi hyn cafodd ei feddwl ei gythryblu 
yn fawr o herwydd ei fod yn amddifad o ffydd, 
ac nad oedd modd iddo ei chael, oblegyd nad 
oedd yn un o'r etholedigion. Dywedi hyn ei 
osod ar waith i fyfyrio pa fodd i roddi y peth 
mewn prawf; a phenderfynodd gynyg gwneyd 
gwyrth fel y prawf goreu o'i ffydd. O ganlyniad 
fel yr oedd efe un diwrnod yn myned rhwng 
Elstow a Bedferd, yr ydoedd yn nghylch dywed- 
yd wrth rai o'r pyllau, “Byddwch sych,” ond 
pan yr oedd ar lefaru cafodd ei synwyr da 
trecha arno,i beidio rhoddi ei ffydd ar y fath 
brawf a hwnw. Pa fodd bynag, wedi cryn 
derfysg, cafodd ei amheuon eu gwasgaru (rwy yr 
ysgrythyr hono, “Cymhellwch hwynt i ddyfod 
i mewn, fel y llanwer fy nhy; ac eto y mae lle,” 
Luc xiv, 22, 23.. Cyn gynted ag y meddianodd 
Bunyan obaith da am ei hawl yn yr iachawdwr- 
iaeth sydd yn Nghrist Iesu, datguddiodd sefyllfa 
ei feddwli Mr Gifford, gweinidog y Bedyddwyr 
yn Bedford; eisteddodd dan ei weinidogaeth, a 
derbyniodd lawer o adeiladaeth oddiwrthi. Yn 
barnu mai trochiad, ar dystiolaeth o ffydd, oedd 
y dull ysgrythyrol o f. dyddio, cafodd ei fedyddio 
yn y modd hwnw, a'i dderbyn yn aelod eglwysig 
yn 1653. i r 

Bunyan, yn tybied iddo gael ei alw i bregethu 
yr efengyl, a fyddhaodd i'r alwad hono yn 
1656. Achlysurodd yr amgylchiad gryn ryfedd- 
od, a gwnaeth ef yn agored i erledigaeth lem. 
Parlìaodd dros rai blynyddoedd i bregethu gyda 
llwyddiant mawr; ac er iddo dan y werinlywodr- 
aeth gael ei gyhuddo o gynal cyfarfod anghyf- 
reithlon yn Eton, nid yw yn ymddangos iddo 
gacl ei gosbi am hyny. O'r diwedd modd bynag, 
yn Taehwedd 1660, dan deyrnasiad Siars yr ail, 
fel yr oedd yn nghylch pregethu yn Samsel, 


BUN 


192 


BUN 


US NN au uid Uu —_— sd a ur In 


maesdref fechan yn gyfagos i Harlington, yn 
swydd Bedford, cafodd ei gymeryd i fyny trwy 
rinwedd gwarant oddiwrth ynad heddwch. Yr 
Anghydffurfwyr yr amser hwnw oeddynt yn 
ddiamheuol yn wrthrychau malais chwerw, ac 
erledigaeth annoeth allem. Bunyan oedd un o 
aberthau blaenaf mesurau anoddefol Siarls yr 
ail. Wedi yr arholiad arferol ger bron yr ynad, 
lle y dangosodd Bunyan gryn ddiysgogrwydd a 
sel, cafodd ei fwrw i garchar Bedford hyd yr 
eisteddfod chwarterol. Ar yr eisteddfod hono, 
Ionawr 1661, cafodd cyhuddiad ei ddwyn yn ei 
erbyn o fod yn gynhalydd cyfarfodydd anghyf- 
reithlon. Ei amddiffyniad, er ei fod yn hirfaith, 
ac ar y cyfan yn gywrain, ni thyciodd ddim iddo. 
Cafodd ei ddedfrydu i alltudiaeth dros fywyd, 
a'i ddodi yn y carchar, lle, er na chyflawnwyd 
y ddedfryd, y cafodd eî gaethiwo dros ddeuddeg 
mlynedd a haner yn yr un carchar. Yr oedd 
hefyd yn nghylch 60 o Ymneillduwyr, a gymer- 
wyd i fyny mewn cyfarfod crefyddol yn Kalstoe, 
yn swydd Bedford. Cynhaliodd Mr. Bunyan 
ei hun a'i deulu dros ysbaid y carchariad hwnw 
trwy wneuthur ysnodenau pwyntiog. Yr amser 
ag oedd ganddo i'w hebgor a dreuliodd i ysgrif- 
enu y rhan gyntaf o “ Daith y Pererin,” ac i 
bregethu a gweddio i'w gydgarcharorion. Urdd- 
asolrwydd ei gymeriad ac addasrwydd ei ym- 
ddygiad a genhedlasant barch yn meddyliau 
ceidwad carchar tuag ato. Caniataodd 
iddo yn fynych fyned or carchar i ymweled 
a'i gyfeillion. _ Caniataodd iddo unwaith ym. 
weled a Chaerludd, ac ymddiriedodd i'w ofal 
ran fawr o lywyddiad y carchar. Yn y flwyddyn 
ddiweddafo'i garchariad ysgrifenodd y llyfr a 
gyfenwir “ Amddiffyniad athrawiaeth Cyfiawn- 
had.” O'r diwedd trwy ymdrechiadau y Dr. 
Owen cafodd ei ryddhau yn y flwyddyn 1674; 
ac wedi ei ddewis yn gydweinidoz eglwys y Be- 
dyddwyr yn Bedford, adymaflodd ynnyledswydd 
au pwysig y weinidogaeth yn mhlith yr Anphyd- 
ffurfwyr. Ar ol ei ollyngdod teithiai i amryw 
barthau o Loegr i ymweled a'r eglwysi, yr hyn a 
achlysurodd iddo gael ei alw esgob Bunyan, yn 
nheyrnasiad Iago yr ail.  Pân y gwnaeth y 
tywosog hwnw ei gyhoeddiad yn nghylch rhydd- 
id cydwybod, Bunyan, trwy danysgrifiadau gwir- 
foddol eì gyfeillion a adeiladodd addoldy helaeth 
yn Bedford, lle y pregethodd yn gyson i gynull- 
eidfaoedd lJuosog o wrandawyr. Ymwelodd 
hefyd â Chaerludd yn flynyddol, lle yr oedd yn 
boblog iawn; a thyrfaoedd o ddeuddeg cant a 
ymgasglent i wrando arno yn Southwark, ar 
forcuau tywyll y gauaf, am saith o'r gloch, hyd 
yn nod ar ddyddiau gwaith. Dybenodd ei fywyd 
yn nghanol yr ymdrechion hyn a'u cyffelyb, yn 
driugain oed, ar yr 31 o Awst, 1688, gan orchy- 
myn ei enaid i ddwylaw ei Brynwr trugarocaf. 
Claddwyd ef yn mynwent Bunhill Fields, ac 
ar eì ran farwol codwyd bedd adail harddwych. 
Am Bunyan dywedwyd gydag addasrwydd mawr, 
«Ei fod o ran ei wynebpryd yn ymddangos o 
dymer sarug a gerwin, eithr ei fod yn ei gyfeill- 
ach yn fwynaidd a hynaws; nad oedd yn agored 
i fod yn siaradus mewn cymdeithas, oddigerth 
fod rhyw alwad neillluol am hyny; nad oedd 
un amser yn ymffrostio o hono ei hun a'i allu- 
oedd, ond yn hytrach yn meddwl yn wael am 


dano ei hun, gan ymostwng i farn rhai eraill; ei 
fod yn ffieiddio celwydd a thyngu; ei fod hyd 
ag y byddai modd yn sefyll at ei air; nad oedd 
yn barod i ddial ar y rhai a'i niweidient: eithr 
yn caru heddwch a chyfeillgarwch a phawb. Yr 
oedd ei olwg yn llym a bywiog, yn cael ei gym- 
deithasu â barn gywir am ddynion, yn nghyd a 
synwyr parod.” Dywedodd Dr. Towers am 
dano ef, “Ei fod yn sicr yn wr o gynheddfau 
godidog, ac y gallasai restru yn uchel yn y byd 
dysgedigaethol pe buasai wedi meddu manteis- 
ion dysgeidiaeth.” Mr. Scott, awdwr “Grym 
y Gwirionedd,” a ddywedodd, “Ei fod yn sicr 
wedi ei gynhysgaeddu â thaìeutau naturiol ang- 
hyffredin; fod ei ddealltwriaeth, darganfodiaid, 
cof, dyfais, a dychymyg yn hynod o gryfion a 
bywiog, fel ac y cynhyddodd i raddau mawrion 
iawn mewn gwybodaeth o dduwinyddiaeth ys- 
grythyrol, er iddo gael ei ddwyn i fyny mewn 
tywyllwch.” 

Yn mherthynas i “Daith y Pererin,” nid oes 
ond un dyb yn ffynu. Dywedai Mr. Grainger fod 
Taith y Per«rin yn un o'r llyfrau mwyaf cywrain 
yn Saesoneg; ac y mae yn coffau Merrick a 
Dr. Roberts fel o'r un farn ag ef. Arglwydd 
Kaimes a ddywed, “ei fod wedi ei gyfansoddi 
mewn iaith fywiog, megys yr eiddo Homer, trwy 
gymysgedd briodol o'r chwareyddol a'r adrodd- 
iadol, ac o herwydd hyny ei fod wedi ei gyfieithu 
i'r rhan fwyaf o ieithoedd Europ.” Sylwodd y 
Dr. Johnson “ei fod o deilyngdod mawr, yn 
gystal am ei ddyfais, ei ddychymyg, ac am drefn- 
iad yr hanes; a bod iddo y prawf goreu o deil- 
yngdod—cymeradwyaeth gyílredinol a pharhaus 
dynolryw. Ychydig o lyfrau, ebe efe, a gafodd 
werthiad helaethach; ac i fod yn nodadwy ei fod 
yn dechreu yn yr un modd a chân Dante, er nad 
oedd cyfieithiad o hono yn yr amser yr ysgrifen- 
odd Bunyan.” Mr. Franklin a ddywed, “Ioan 
Bunyan onest oedd y dyn cyntaf ag y gwn i am 
dano ag a gymysgodd adroddiad a chydymddi- 


«ddan a'u eilydd: dull o ysgrifenu tra difyrgar i'r 


darllenydd, yr hwn yn y rhanau mwyaf arbenig 
ô'r gwaith sydd yn teimlo ei hunan yn cael ei 
dderbyn i'r gyfeillach, ac yn bresenol yn y gyf- 
rinach.” 'Tystiolaethodd Dean Swift, “iddo gael 
ei foddhau a'i adeiladu yn fwy wrth ddarllen un 
benod yn “Nhaith y Pererin) nac mewn traeth- 
awd hirfaith ar_ yr ewyllys a'r dealltwriaeth, ac 
ar ddrychfeddyliau syml a chyfrodedd,” Y mae 
Cowper yn ei amrywiarthau wedi ei anfarwoli 
trwy y llinellau godidog a eyfansoddodd ar ei 
ragoriaethau. A'r Dr. Radcliffe a'i galwai, “A 
Dheniz ên a cage,' hyny yw Phenix mewn 
cawell. 

Heblaw “Taith y Pererin” ysgrifenodd ddau 
draethawd cyffelybiaethol eraill, “Teml Solomon 
wedi ei hysbrydoli,” a'r ““ Rhyfel Santaidd;” ac 
y mae'r olaf wedi cynhyrfu gradd o sylw cyfartal 
a'r hwn a ddangoswyd i “Daith y Pererin.” Ei 
weithion eraill ydynt yn benaf yn ddadleuol. 

BWGWTHIAD, cyhoeddiad o gosb am an- 
ufydd-dod neu bechod. R 

BYGYTHION DUW ydynt yr amlygiadau 
o'i anfoddlonrwydd yn erbyn pechod, ac o'i, ben- 
derfyniad diysgog i gosbi pechaduriaid anedifeir- 
iol o'i herwydd, yn y byd hwn a'r hwn a_ ddaw. 
Y blaenaf a'r penaf o honynt ydyw, “'Ganfarw, 


bYG 


ti a fyddi farw.” Y mae hwnw yn cynwys cryn- 

- odeb o'r lleill; y rhai nid ydynt amgen esboniad 
arno. Cymhara Gen. ii. 17, â iii. 16—19. Y 
mae.marwolaeth yn grynoldeb o'r holl aflwydd 
ag sydd yn dygwydd i ddynion mewn canlyniad 
i bechod, mewn amser a thragywyddoldeb, Rhuf. 
vi. 29. Gwel Marwolaeth. 

Y mae bygythion Duw, yn 1. Yn ofnadwy, 
Heb. x. 27, 31. 2. Yn gyfiawn; gan eu bod 
wedi eu sylfaenu ar uniondeb, ac wedi eu cyfadd- 
asu at natur a graddau y troseddiadau y maent 
yn eu golygu, Rhuf. i. 32; ii. 2. 3. Yn gy- 
ffredinol gyda golwg ar bob pechod, Rhuf. i. 18. 
4. Ym hollol anmhleidiol gyda golwg ar berson- 
au, Rhuf. ii, 8. 5. Yn eang a chynhwysfawr o 
ran eu sylwedd, Ps. xc. 11. 6. Yn lluosog o 
ran eu rhif, Deut. xxviii. 45; xxix. 20, 21. 7. 

- Yn amrywiog o ran eu hansawdd; megys, yn 
dymhorol ac ysbrydol, yn amserol a thragwydd- 
ol—rhai o honynt. yn golygu'r corff, a rhai yr 
enaid; rhai yn golygu y byd hwn, a rhai y byd 
addaw. 8. yn sicr o gael eu cyflawni ar yr an- 
edifeiriol, Luc xiii. 8, 5. 

Y mae bygythion Duw i'w hystyried bob am- 
ser yn amodol; hyny yw, y mae y cyflawniad o 
honynt yn ymddibynu ar bechod neu ar edifeir- 
wch eu gwrthrychau, Jer. xviii. 7-10; Esec. xviii. 
20, 21. Y maent o ran eu cyflawniad bob am- 
ser yn rhagdybied cyflawniad y bai; ac wedi'r 
cwymp, anedifeirwch eu gwrthrychau. Ar y dyb 
hon yn unig y mae eu cyflawniad yn gorphwys, 
gan mai ar y dyb hon yn unig yr oedd Duw 
wrth eu cyhoeddi yn ymrwymo i'w cyflawni. Er 
nad yw hyn bob amser yn cael ei amlygu yn- 
ddynt mewn geiriau pendant, eto y mae o angen- 
rheidrwydd yn cael ei gynwys; gan y byddai 
yn annheilwng o Dduw i ni ddychymygu ei fod 
yn bygwth mewn modd hollol a diamodol ; neu 
mewn geiriau eraill, ei fod yn sylfaeni cyflawn- 
iad ei fygythion ar ei ewyllys benarglwyddiaeth - 
ol, ac nid ar bechodau gweithredol, neu anedif- 
eirwch ei ddeiliaid. Gwneuthur y trugarocaf 
yn Fod creulon, ciaìdd, anghyfiawn, yn ymhoffi 
yn ninystr ei greaduriaid a fyddai hyny ; na'r 
hyn ni ddichon i ddim fod yn fwy anghyson â 
chymeriad “* yr hwn sydd yn ewyllysio bod pawb 
yn gadwedig, a'u dyfod i wybodaeth o'r gwir- 
ionedd!!” Hyn, tebygol, oedd bai Jona; ond 
cafodd ei argyhoeddi o'i gamsyniad gan yr Ar- 
glwydd. Tybiodd ef fod y bygythiad yn erbyn 
y Ninifeaid, cyhoeddiad yr hwn a ymddiriêdwyd 
iddo gan Dduw, yn hollol a diamodol.. Ond 
dangosodd Duw iddo yn amgenach, trwy faddeu 
i'r Ninifeaid ar eu hymostyngiad a'u hedifeirwch, 
Jona iii. 4. 

Dybenion bygythion Duw yn eu perthynas a 
dynolryw dan y cwymp, yw dangosiddynt ddrwg 
pechod; y perygl a'r niwaid oi gyflawni: cas- 
ineb Duw ato, a'i benderfyniad diysgog i'w cosbi 
o'i blegyd os parhant yn anedifeiriol o'i her: 
wydd. Ei ddyben blaenaf ynddynt yw eu hatal 
rhag pechu; ond ei ddyben penaf yw eu dwyn i 
edifeirwch, fel yr adfercr hwynt i'w heddwch a'i 
ffafr trwy iawn Crist; yr hwn yw sylfaen holl 
ymdriniaethau grasol Duw â dynion syrthiedig. 
Y mae efe yn bygwth maill ai er mwyn peidio 
ymaflyd yn y wialen, neu er mwyn ei rhoddi 
heibio—er mwyn maddeu i'r troseddwr ar ei 
S 


193 


BWR 


edifeirwch, yn gystal ag er mwyn sicrhau 
ufydd-dod a pheidio cosbi. Fel hyn y mae by- 
gythion Duw yn ddynodiad o'i drugaredd yn 
gystal a'i santeiddrwydd a'i gyfiawnder; ac yn 
wasanaethgar i'r efengyl yn gystal agi'r gyfraith, 
Ar bob golwg arall byddent yn ofer a diles yn 
eu perthynas â phechaduriaid, ac yn annheilwng 
o Dduw fel Bod anfeidrol ddoeth a daionus. Ond 
ar y golygiadau hyn y maent yn wasanaethgar 
a buddiol iawn—yn deilwng o Dduw—ac yn 
adlewyrchu anrhydedd ar ei gymeriad “fel 
Duw trugarog a graslawn, yn hoffì tosturio, ac 
yn ymofyn am lei drugarhau.” Mewn gair, y 
maent yn amlygiad o gariad, tosturi, a thrugar- 
edd Duw yn eu perthynas a dynion dan y cwymp, 
gyda golwg ar eu dyben penaf, yn gystal a'r 
addewidion; ac y mae arnom rwymau i ddiolch 
iddo am danynt, yn gystal ag am ei addewidion. 
““ Deallwch hyn yn awr, y rhai ydych yn ang- 
hofio Duw ; rhag i mi eich rhwygo ac na. byddo 
gwaredydd.” 

BWRDD, yn briodol a arwydda ddodrefnyn 
perthynol i dy, wedi ei fwriadu yn benaf i osod 
ymborth arno. Fel yr oedd y deml gynt, ac y 
mae eglwys Dduw eto, yn cael ei galw yn dy 
Dduw, felly yr ydym yn darllen am fyrddau per- 
thynol iddynt. Yn y deml yr oedd bwrdd y bara 
gosod, yn sefyll yn y lle santaidd, yn y gongl 
ogledd-orllewinol iddo, ar gyfer y wahanlen, 
Exod. xxv. 23—30; 2 Cron.iv. 8, 19. Yr oedd 
y bwrdd hwn o goed Sittim, wedi ei wisgo ag 
aur, dau gyfydd o hyd, cyfydd o led, a chyfydd 
a haner ei uchder. Yr oedd wedi ei amgylchu 
oddiarnodd ag ymyl-waith deublyg, i gadw y 
bara rhag llithro oddiarno; ac wedi ei gysegru 
â thaenelliad gwaed ac eneiniad olew, Ar 
bwrdd hwn y gosodid deuddeg teisen beilliaid, 
yn ddwy res, chwech yn y rhes, ger bron yr Ar- 
glwydd; ac arnynt y dodid thus pur, yn goffa- 
dwriaeth, ac yn aberth tanllyd i'r Arglwydd, 
Lef. xxiv. 5—7. _ Newidid y teisenau bob Sab- 
bath, Lef. xxiv. 8.. Gelwid y teisenau hyn yn 
“* fara gosod”' o herwydd eu bod yn cael eu gosod 
yn drefnus ar y bwrdd; ac yn “fara dangos,” 
neu yn hytrach ““bara gwyddfodoldeb,” o her- 
wydd eu bod ger bron, neu yn ngwydd yr Ar- 
glwydd bob amser. Yr oeddynt gan hyny yn 
ddynodiad o'r ddarpariaeth trwy aberthau ac 
offrymau, at gynhaliaeth ty Dduw. Y deuddeg 
teisen yn cyfateb i ddeuddeg llwyth Israel, a 
ddangosent gyflawnder y ddarpariaeth; a'u 
mynych newidiad, ei newydd-der gwastadol ; a'r 
thus arnynt, ei ansawdd flasus... nnhy ein Tad 
y mae gwala a gweddill o fara. Bendithion y 
deml nid ydynt byth yn llwydo, un amser yn 
heneiddio; ond yn wastad yn ddigonol, bob am- 
ser yn flasus. I greadur euog a thruenus beth 
sydd mor flasus a chenadwri heddwch, a geiriau 
y bywyd tragwyddol? Allor y poethoffrwm 
hefyd a elwid yn “fwrdd yr Arglwydd;” a'r 
aberth arni, “ei ymborth ef,” Mal.i.12. Yn 
eglwys y Testament Newydd y mae swper yr 
Arglwydd yn cae l ei alw “ bwrdd yr Arglwydd,” 
1 Cor. x. 21. Yr arlwyadau, ac nid y dodrefnyn 
ar yr hwn y gosodir hwynt, oedd yn ngolwg yr 
apostol; canys sonia am gyfranogi o hono. Nid 
oes genym un esiampl ysgrythyrol fod y dod- 
refnyn hwnw mewn lleoedd addoliad yn cael ei 


DWL 


alw yn “fwrdd yr Arglwydd,” llawer llai yn 
allor, a bwrdd yr allor. Na ddylai Cristionogion 
ei alw felly a ymddengys, os ystyriwn, yn l 
Fod allor yn rhagdybied aberthu ac aberthwr. 
Allor ac aberth ydynt berthynasau agos; ac y 
mae iddynt gysylltiad annatodol â'u gilydd, ac 
ymddibynol hollol ar eu gilydd. Nid aberth yw 
swper yr Arglwydd, ac nid offeiriaid yw gweini- 
dogion yr efengyl; ac am hyny nid allor yw 
bwrdd y cymun. Allor sydd i aberthu arni; 
ond nid dyfod i aberthu yr ydym pan yn dyfod 
at fwrdd yr Arglwydd —nid dyfod i aberthu 
Crist drachefn, i'w ail groeshoelio yr ydym, eithr 
i gofio ei angau. 2. Pe byddai bwrdd y cymun 
yn allor, yna byddai yn fwy na'r hyn a osodir 
arno, sef yr elfenau; canys yr allor sydd yn 
santeiddio y rhodd, Math.xxiii. 18,19. 3. Nad 
oedd y prif Gristionogion yn ei alw felly. _ Pan 
oedd Celsus yn eu cyhuddo nad oedd ganddynt 
ddelwau, allorau, na themlan, ni ddarfu i Origen, 
yr hwn a'i hatebodd, gynyg gwadu hyny, eithr 
ei gyfaddef fel gwirionedd anwadadwy; gan ei 
amddiffyn fel y cyfryw, ar sylfaeni gwir grefydd- 
ol. Origen contra Celsum, bib. &. 4. Fod ei alw 
felly wedi bod yn achlysur o lawer o derfysgiad- 
au a niwaid yn eglwys Crist. 

BWRGEISIAID, plaid luosog a chyfrifol o 
Ymneillduwyr oddiwrth eglwys yr Alban, yn 
perthyn yn wreiddiol i'r Henuriadaeth Gym- 
deithasfaol.. Cyfododd ymryson yn eu plith yn 
nghylch cyfreithlonrwydd llw Bwrgeisiol, a chy- 
merodd ymraniad le yn 1739. Gelwid y rhai a 
wrthodent y llw yn JWrth-fwrgeisiaid, a'r lleill 
yn Fwrgeisiaid.. Ond y mae undeb wedi cymer- 
yd lle rhyngddynt yn ddiweddar. Gwel GwrtA- 
fwrgeisiaid. 

BWL, ordinhad Pab, yn cynwys gosodedig- 
aethau o gyfiawnder neu ras, wedi eu hysgrifenu 
ar groen, a'u selio a sel y Pab ar blwm crogedig ; 
yn achos cyfiawnder, wrth edeu garth, ac yn 
achos gras, wrth edeu sidan. _ Ar rai achlysuron 
neillduol cafodd y Bwl ei selio ar aur ac arian, 
megys y Bwl auraidd, &c. _ Ysgrifenir ef mew'n 
hen lythyren gron flewog, ac y mae yn cael ei 
ddosbarthu yn bum dosbarth; sef adroddiad y 
ffaith; y cenhedliad; y terfyniad; yr arwydd- 
iad; a'r cyfarchiad, yn yr hwn y geilw y Pab ei 
hun, servus servorum,( gwas gweision ). 

Caniateir Bwliau er cysegriad esgobion, ych- 
wanegiad bywiolaethau, a chynulliad Jubiliau, 
&c. Cyfyngir y rhai a ddygir i Ffrainc gan 
gyfreithiau a defodau y wlad: ac nid ydynt yn 
cael eu derbyn nes eu profi, a chael nad ydynt 
yn cynwys dim croes i iawnderau yr eglwys 
Ffrancaidd. Ar ol marwolaeth Pab nid oes un 
Bwl yn cael ei ddanfon tra byddo'r esgobaeth yn 
amddifad o esgob. Am hyny, i ragflaenu pob 
camdd-fnydd, y mae rhag-ganghellwr eglwys 
Rhufain yn cymeryd y sel ymaith oddiwrth y 
bwliau, ac yn ngwydd amryw bersonau yn gor- 
chymyn dileu enw y Pab trengedig, ac yn gor- 
chuddio yr ochr arall i'r sel, ar yr hon y mae 
llun penau Pedr a Phaul, â lliain, gan ei selio 
a'i sel eì hun. Tardda y gair Bwl oddiwrth 
bullare, selio llythyrau; neu oddiwrth bulla, 
dyferyn neu bothell. Rhai a'i tarddant o'r 
Gryw Bovo», cyngor; a Pezron, y gair Celtaidd 
Bail, (pothell). 


134 


— Ŵ Ŵ ' 'Ŵ— Ŵ  Ŵ _ — — — — — — — — 


' mewn gwybodaeth dduwinyddol. 


BWT 


Y Bwl in coena Domini sy Fwl arbenig, a 
ddarllenir bob blwyddyn ar ddydd swper yr Ar- 


glwydd, neu ddydd Iau cablyd, yn ngwydd y 


Pab; yn cynwys esgymundodau, a melldithion 
yn erbyn Hereticiaid, a phawb sydd yn terfysgu 
neu yn gwrthwynebu llywodraeth yr esgobaeth 
santaidd. Ar ol darlleniad y Bwl teifl y Pab 
íffaglen losgedig i'r lle cyhoedd, i arwyddocau 
arswydolrwydd y melldithiad hwn. Cyhoeddodd 
cymanfa Tours, yn 1510, y Bwl hwn yn ddirym 
gyda golwg ar Ffrainc. Gynt yr oedd Bwliau 
Pab yn peri i frenhinoedd grynu ar eu gorsedd- 
feinciau; eithr yn awr ni feddant fawr grym, ac 
nid oes ond ychydig o'u harswyd ar nemawr o 
ddynion. 

BWRIAD, arfaeth, amcan, dyben, neu ben- 
derfyniad meddwl gyda golwg ar ryw weithred 
neu beth. 

BWRIADAU DUW, ei arfaeth gyda golwg 
ar ei holl weithredoedd. Y mae y rhai hyn yn 
dragwyddol, doeth, cyfiawn, santaidd, da, ac 
anghyfnewidiol. Gwel Arfaeth Duw. 

BWTLER; Joseph Bwtler, Ysw., Durham, 
awdwr enwog “'Cyfatebiad Crefydd Naturiol a 
Datguddiedig, i Gyfansoddiad a threfn Natur,” 
ydoedd ieuengaf o wyth o blant Mr. Thomas 
Bwtler, o Wantage, yn swydd Berk, ac a anwyd 
yn y dref hono, yn 1692. Derbyniodd ei addysg- 
iadau cyntaf yn ysgol ieithadurol rydd Wantage, 
dan arolyciad y Parch. Philip Barton. Derbyn- 
iodd lawer o addysg cywir yn yr ysgol hono; 
daeth yn nodedig am ddianwadalwch, moesoldeb, 
a phrysurdeb ei gymeriad, yn gystal ag am ei 
athrylith a'i ddysgeidiaeth. Ei dad ydoedd Ym- 
neillluwr; a Mr Bwtler wedi gadael yr ysgol 
ieithadurol a ddanfonwyd i athrofa henuriad- 
aethol berthynol i'r Ymneillduwyr yn Tewkes- 
bury. Derbyniodd Bwtler yn yr athrofa hono 
oddiwrth Mr. Jones, y prif ddysgawdwr, yr hwn 
ydoedd wr o ddysgeidiaeth anghyffredinol, y 
y dyfalwch mwyaf; a gwnaeth gynydd rhyfeddol 
Ei lythyrau a 
yrgrifenwyd y pryd hwnw at yr enwog Dr. 
Samuel Clarc, yn cynwys ei amheuon yn nghylch 
ansawdd ddiffynadwy rhai o'r rhesymau a arfer- 
odd y duwinydd hwnw, er profi bodolaeth a pher- 
ffeithderau Duw, a ddynodasant gywreinrwydd 
a dyfnder meddwl yr hwn a gynhyrfodd sylw, ac 
hyd yn nod barch. Dr. Clarc ei hun. Y mae'r 
holl ohebiaeth yn awr wedi ei chysylltu â'r 
traethawd anghydmarol hwnw. Ei feddwl hefyd, 
y pryd hwnw, oedd mewn cryn drafferth yn profi 
egwyddorion Ymneillduaeth, ac yn cynyg am 
foddlonrwydd iddo ei hun pa un a fyddai iddo 
gymeryd i fyny a'r weinidogaeth yn mhlith yr 
Ymneillduwyr, neu yn yr eglwys sefydledig. Ym- 
ddengys mai canlyniad yr ymchwil hwnw oedd 
iddo farnu esgobaeth ar y cwbl yn fwy dewisol; 
ac felly cafodd ei dderbyn yn un o ysgolheigion 
cyffredin Coleg Oriel, yn Rhydychain, Mawrth 
12, 1714. Ffurfiodd yn y Coleg gyfeillgarwch 
mynwesol a Mr. Edward Talbot, mab Dr. Talbot; 
a gellir erlyn amrywiol o ddyrchafiadau Bwtler i 
gyfryngdod y gwr hwnw. Fel hyn y cafodd yn 
1718, ei ddewis yn bregethwr yn y Rolls gan Syr 
John Jekyll; ac yn 1721 cymerodd radd o Wyryf 
y Deddfau. Arosodd yn Rolls hyd 1726, pryd 
y cyhoeddodd bymtheg o bregethau a bregethodd 


BWYD 


135 


BWYD 


yn y capel hwnw, yn un gyfrol wythplyg. Trwy 
gyfeillgarwch digyfnewid Dr. Talbot, esgob Dur- 
ham y pryd hwnw, cafodd Bwtiler ei anrhegu a 
phersonaeth Haughton, gerllaw Darlington, a 
chwedi hyny a phersonaeth Stanhope. Yn Stan- 
hope y trigodd gan mwyaf arol hyny; a thros 
saìth mlynedd cyflawnodd gyda diwydrwydd a 
duwioldeb didor, holl ddyledswyddau gweinidog 
plwyfol. Yn 1739 ymadawodd â neillduedd 
Stanhope, i'r dyben i ddyfod yn Gaplani Ar- 
glwydd Siarls Talbot. Ar yr un pryd cafodd ei 
dderbyn yn Rhydychain i fod yn Ddoctor y 
gyfraith, ac yn fuan ar ol hyny cafodd ei anrhegu 
gan y caplaniaid a chôrddogn yn eglwys gadeiriol 
Rochester, Yn 1736 cafodd Dr. Bwtler ei 
apwyntio i fod yn Ysgolhaig y Llyfrgell i'r 
Frenhines Caroline; ac yn yr un flwyddyn cyf- 
lwynodd gopi o'r traethawd am yr hwn y mae ei 
enw wedi bod mor helaeth ac mor gyfiawn enwog. 
Y gwaith hwnw yn nghyd a'i ymddygiad cyson 
a rheolaidd, a sicrhaodd iddo barch ac ewyllys da 
y Frenhines; ac yn 1738 cafodd ei urddo i esgob 
aeth Caerodor. Yn 1740 dyrchafodd Sior II. ef 
i ddeoniaeth Saint Paul, Caerludd; ond yn canfod 
arddelwadau y dyrchafiad hwnw yn anghyd- 
weddadwy a'i ddyledswyddau plwyfol yn Stan- 
hope, lle y trigai o hyd chwe mis o'r flwyddyn, 
rhoddodd y fywioliaeth fanteisiol hono i fyny yn 
ddiatreg. Yn 1750 cafodd ei drosglwyddoi esgob- 
aeth Durham, mewn canlyniad i farwolaeth Dr. 
Edward Chandler, Yn y flwyddyn ganlynol 
enwogodd ei hun trwy ei “ Archiad ar bwysfawr- 
ogrwydd Crefydd Allanol.” Mewn canlyniadi'r 
Archiad hwnw cafodd esgob Bwtler ei gyhuddo 
ofod yn chwanogi goel-grefydd, o fod yn go- 
gwyddo at babyddiaeth, ac ofarw yn nghyfundeb 
eglwys Rhufain; eithr cafodd y cyfryw enllibion 
er ys hir amser eu gwrth-brofi trwy dystiolaeth 
ffeithiau. Ond pa fodd bynag nid yw urddas na 
thalentau, defnyddioldeb na duwioldeb, yn un 
atalfa rhag ymgyrchiadau brenin y dychryniadau. 
Nid oedd efe ond newydd gael ei sefydlu yn ei 
esgobaeth newydd pan y dechreuodd ei iechyd 
ddadfeilio; ac yn Nghaerbaddon, ar y IS o 
Orphenhaf 1752, bu farw. Dygwyd ei gorff i 
Gaerodor; ac yno yn yr eglwys gadeiriol y mae'n 
aros oll ag sy'n farwol o'r prelad dysgedig hwnw. 

Nid oes ond un farn am “Gyfatebiad esgob 
Bwtler.” Edrychwyd arno bob amser fel gwaith 
o deilyngdod mwy na chyffredin, ac yn dangos 
dyfnder meddwl a myfyrdod yr hwn ni feddian- 
wyd eithr gan ychydig. Y mae yn waith sylfaenol 
ar brofion Cristionogaeth. 

BWYD, yn briodol a arwydda ymborth, llun- 
iaeth, cynaliaeth bywyd. Yn gyffelybiaethol yr 
Arglwydd Iesu Grist, yn yr hyn oll a wnaeth 
ac a ddyoddefodd drosom fel iawn dros bechod, 
Ioan yi. 55; ac athrawiaeth yr ysgrythyrau, yr 
hon sydd fel bwyd yn angenrheidiol, hyfryd, a 
meithrinol i'r enaid, Jer. xv. 16; Heb. v.12. Y 
mae iawn Orist, yr hyn a olygir wrth ei gnawd 
a'i waed, fel bwyd, yn angenrheidiol—hebddo 
nid oedd modd i'n cadw. Y mae hefyd fel bwyd, 
yn fuddiol, gan ei fod yn cadw bywyd y rhai sydd 
yn ei ddefnyddio trwy ffydd, gan eu gwaredu yn 
effeithiol rhag yr ail farwolaeth, ac yn rhoddi 
hawl iddynt mewn bywyd diddiwedd. Y pethau 
hyn oedd yn ngolwg Crist wrth ddywedyd, “Fy 


nghnawd i sy fwyd yn wir, a'm gwaed i sy ddiod 
yn wir;” ac “ Oni fwytewch gnawd, ac oni yfwch 
waed Mab y dyn, nid oes genych fywyd ynoch.” 
Sylfaen ein cymod â Duw, a'n cymeradwyaeth 
ger ei fron ef, yw iawn Crist; ac y mae ein hawl 
yn y nefoedd, a'n haddasrwydd iddi, yn ymddi- 
bynu ar ein gwaith yn gwir gredu, iawn ddefn- 
yddio y gwirionedd hwn trwy ffydd. Mor bwysig 
gan hyny ydyw yr athrawiaeth oiawn; ac mor 
beryglus yw ei hanghredu a'i chamddefnyddio!! 
Rhag hyn, gwared ni Arglwydd daionus. 

BWYD-OFFRW M, (mincha) offrwm o bethau 
difywyd, megys peilliaid, teiseni, afrllad, ffrwyth- 
au y ddaear, &c. ; 

Y mae'r gair mincha, bwyd-offrwm yn cael ei 
arfer yn yr ysgrythyrau am unrhyw rodd neu an- 
rheg, Gen. xxxii, 13, 20; xliii. 11; 1 Sam. x. 27; 
yn neillduol of/rymau î Dduw, hyd yn nod rhai 
gwaedlyd, Gen. iv. 4, Heb. Eithr mewn ystyr 
gyfyngach y mae yn arwyddo offrwm o ffrwythau 
y ddaear, mewn cyferbyniad i aberthau o fywiol- 
ion, Lef.ii. 

Dosberthir yr holl aberthau iawnol i ddau 
ddosbarth, y rhaia elwid y zebach a'r mincha, 
Dan.ix. 6; Ps. xl. 6; neu fel y geilw yr apostol 
hwy, Ovcua Kc mWpocbopa, aberth ac offrwm, Heb. 
x.5; hyny yw, yr aberthau o fywiolion, y rhaì a 
offrymid trwy dân alladdiad; a'r offrymau o fwyd 
a diod, y rhai a offrymid trwy dân a thywalltiad. 

Yr oedd y mincha, neu y bwyd-oífrwm, yn cael 
ei wneuthur ifyny o Peilliaid pur, (haidd neu 
wenith, Ezec. xlv. 13,) olew, thus, a halen, wedi 
eu cymysgu, heb un lefain na mel ynddynt; wedi 
ei bobi yn deisen mewn ffwrn, ei grasu ar radellneu 
badell; neu o flaen-ffrwythau, yn dywysenau irion 
wedi eu crasu wrth y tân, sef yd wedi ei guro 
allan o'r dywysen lawn, Lef. ii. 

Wedi ei barotoi yn ol y rheolau gosodedig, 
rhaid oedd i'r offrymwr ei ddwyn at yr offeiriad, 
yr hwn oedd i losgi rhan o hono yn goffadwr- 
iaeth ger bron yr Arglwydd, ac i ymborthi ar y 
gweddill, Lef. ii. 

Yr oedd y bwyd-offrwm yn cysgodi, yn 1. Yr 
Arglwydd Iesu Grist yn eì ufydd-dod a'i ddyoddef- 
aint fel iawn dros bechod. Gelwid bwyd-offrwm 
y gwr tlawd mewn modd pendant, yn aberih 
dros bechod, a dywedir fod yr offeiriad wrth ei 
offrwm yn gwneyd cymod drosto am ei bechod, ac 
y maddeuid iddo mewn canlyniad, Lef. v. 11, 13. 
Dywed Crist yr hwn a roddodd ei hun yn offrwm 
(mpocoopa) ac yn aberth i Dduw o arogl peraidd, 
Eph. v. 2, “ Aberth ac offrwm (mincha) nis myn- 
aist, eithr corff a gymwysaist i mi,” Ps, xl. 6; 
Heb.x.6. A dywedir y byddai iddo ef mewn 
canlyniad i'w farwolaeth ddirprwyol, wneuthur 
i'r aberth  (sebach) a'r bwyd-oílrwm (mincha) 
beidio, Dan. ix. 27. Yr oedd dinystr y bwyd- 
offrwm trwy dân yn arddangos dyoddefiadau 
Crist, yn gystal a lladdiad a llosgiad yr aberth 
(mebach) bywiol. 2. Personau y saint, y rhaì a 
elwir yn bendant yn fwyd-ofrwm (mincha) i'r 
Arglwydd, Esa. lxvi 20, wedi eì gymharu â Rhuf. 
xv. 16; Phil.ii. 17; 2 Tim. ìv. 6. 3. Eu gwas- 
anaeth; yn neillduol eu gweddïau a'u mawl, 
«“ Cyfeirier fy ngweddi, (medd Dafydd) fel arogl- 
darth, a dyrchafiad fy nwylaw fel yr offrw'n 
(mincha) prydnawnol,”' Ps. exli. 2; a phroffwydir 
am amser yr efengyl, gan ddywedyd “ Yn mhob 


BYD 


136 


BYD 


lle arogl-darth a offrymir i'm henw, ac offrwm 
(mincha) pur,” Mal.i.1l. At weddi a mawl 
gellir ychwanegu elusenau; am y rhai y dywed 
yr apostol, “Ond gwneuthur daioni, a chyfranu, 
nac anghofiwch, canys â chyfryw ebyrth y rhyngir 
bodd Duw,” Heb. xiii. 16. 

Dichon fod gwahardd lefain a mel yn y bwyd- 
offrwm, yn dynodi yr angenrheidrwydd o gywir- 
deb a phurdeb, yn ein gwasanaeth a'n cyflawn- 
iadau, er eu cymeradwyaeth ger bron Duw; ac 
hefyd y myn Duw ei wasanaethu yn ol ei drefn 
ei hun. Er mor felys y mel nid cyfreithlawn ei 
ddodi yn y bwyd-offrwm pan yr oedd Duw yn 
gwahardd. Nid cyfreithlawn ychwanegu dim 
, at, mwy na thynu oddiwrth ei osodiadau a'i 
sefydliadau ef. Gair Duw yw cyfraith ty Dduw. 
“ Ât y gyfraith, gan hyny, acat y dystiolaeth; ac 
os na ddywedant yn ol y gair hwn, hyny sydd 
am nad oes oleuni ynddynt.” Y mae y peth 
melysaf yn sicr o droi yn chwerw yn y diwedd, 
o ymarferyd ag ef, os bydd Duw yn gwahardd. 
Nis gellir bod yn rhy ofalus am gadw at air Duw. 

BYD, xocgoc, a arwydda yn briodol, yr holl 
ddaear, Math. iv. 8; Ioan i. 9, 10; xvi. 28; yn 
draws-symudiadol, Aoll drigolion y ddaear, neu 
ran o honynt, Ioan i. 10; xii. 19; Rhuf. xi. 12. 
Y mae'r geiriau holl fyd weithiau yn y Testament 
Newydd yn arwyddo yr oll ymerodraeth Ruf- 
einig; yr hon a elwir felly am ei bod gynt yn 
cynwys rhan fawr o'r byd, a bod rhai o drigolion 
amryw barthau y byd yn cyfaneddu ynddi, Math. 
xxiv. l4; Lucii. 1.. Ond y mae yn deilwng o 
sylw mai oukovMuevn, ac nid xocuoc, ydyw y gair 
a arferir i ddynodi yr ymerodraeth Rufeinig, pan 
pan y mae yn cael ei galw y byd. 

Gellir sylwi yn mhellach, fod annuwiolion yn 
aml yn cael eu galw y byd, yn ngair Duw, mewn 
gwrthwynebiad i dduwiolion, neu i'r dyben i'w 
gwahaniaethu oddiwrthynt, 1 Cor.xi. 32; 1 Ioan 
v. 19; a hyny yn 1. Am mai hwynt hwy yw y 
nifer luosocaf o drigolion y byd. 2. Am mai 
ganddynt hwy yn gyffredin y mae mwyaf o 
hono, ac mai hwynt-hwy'yn aml, sydd a'r awdur- 
dod oruchelaf ynddo. 3. Am eu bod yn fynych 
yn ei garu yn anghymedrol, ac yn meddwl a 
gofalu am dano yn unig ac yn benaf. “Dynion 
y byd, y rhai y mae eu rhan yn y bywyd yma,” 
y geilw y Psalmydd hwynt, Ps. xvii. 14. 

Ond y mae yn deilwng o sylw fod rhai yn 
barnu fod y gair gocgoc, byd, yn arwyddo hefyd 
yn aml yr e/holedigion, mewn gwrthwynebiad i'r 
am-etholedigion.. Herwydd hyn soniant yn 
fynych iawn am y byd o etholedigion; a phender- 
fynant fod pawb nad ydynt yn gallu cymeradwyo 
eu dull hwy o eirio, yn rhwym, mewn effaith, o 
fod yn gwadu etholedigaeth bersonol a diamodol 
i fywyd tragywyddol. Yr ysgrythyrau penaf ar 
ba rai y sylfaenant eu tyb, ac oddiwrth ba rai y 
sylfaenant eu Si0boleth, yw y rhai canlynol:— 
Ioaniii. 16; 1 Cor. v. 19; I Ioan ii. 2. 

Ond y mae amryw o bleidwyr gwresocaf ethol- 
edigaeth ddiamodol yn barnu nad oes un sylfaen 
yn ngair Duw i'r dyb uchod, a hyny o herwydd 
y rhesymau canlynol a'u cyffelyb:—Yn 1. O 
herwydd fod annuwiolion mewn modd eglur a 
phendant, yn cael eu galw y byd (xoc joc, ) i'r 
dyben i'w gwahaniaethu oddiwrth yr etholedig- 
ion, Ioan xv. 18, 19; ac o ganlyniad nad yw yn 


ymddangos yn rhesymoli dybied fod yr ethol- 
edigion drachefn yn cael eu galw y byd, i'r dyben 
i'w gwahaniaethu oddiwrthynt hwy, gan fod y 
naill dyb yn dinystrio y llall. 2. O herwydd fod 
Crist yn dywedyd yn bendant, “Nad yw ei bobl 
ef o'r byd, eithr iddo eu dewis allan o hono,” Ioan 
xv. 19; ac o ganlyniad fod yn wrthun tybied ei 
fod eilwaith yn eu galw y byd, ac yntau wedi eu 
dewis allan o hono. 3. O herwydd fod y geiriau, 
“Canys felly y carodd Duw y byd, fel y rhodd- 
odd ei unig anedig Fab, fel na choller pwy bynag 
a gredo ynddo ef, ond caffael o hono fywyd tra- 
gywyddol,” yn ymddangos yn anghyson a hwynt 
eu hunain, ac a'r ysgrythyrau a sicrhant gadw- 
edigaeth yr etholedigion, ar y dyb mai yr ethol- 
edigion a olygir ynddynt wrth y byd. Pwy 
bynag, sydd ragenw cyffredinol, ac yn golygu, o 
angenrheidrwydd, naill ai pwy bynag o holl 
ddynolryw, neu pwy bynag o'r holl etholedigion. 
Os dywedir mai yr olaf oedd yn ngolwg Crist, 
yna y mae yn rhaid fod rhyw amheuaeth yn ei 
feddwl a fuasai yr holl etholedigion yn credu; 
yn groes i Ioan vi. 37. Os dywedir mai y blaenaf 
oedd yn ei olwg, yna y mae y naill ran o'r adnod 
yn groes i'r rhan arall; canys pa gysondeb sydd 
mewn dywedyd i Dduw garu y byd o etholedig- 
ôon, (fel y gelwir hwynt) fel na choller pwy 
bynag o'r byd o ddynion? Yn sicr nid oes dim. 
4. O herwydd fod y dyb, (fel y dywedir) yn 
sylfaenedig ar olygiadau amysgrythyrol ar iawn 
Crist; sef mai iawn masnachol, yn cynwys 
cymaint a chymaint, dros gymaint a chymaint, 
ydyw—yr hyn gyda llaw sydd hollol anghytunol 
â barn y duwinyddion iachusaf yn mherthynas 
iddo; ac yn mhlith eraill, Charnock, Howe, 
Owen, &c.  Vid. Charnock's Works, vol. IT. 170, 
564; JTowe's Posthumous Works, vol. TT. lect, 45. 

BYWIOLIAETH EGLWYSIG, eglwys Wa- 
ddoledig, neu y Gyllidaeth a fwynheir gan wr 
eglwysig, fel cyflor am y gwasanaeth a gyflawnir 
ganddo yn y cyfryw eglwys. 

Canonwyr a ddosparthant fywioliaethau i sengl 
ac offeiriadol. Y blaenaf ydynt eiddo'r Canon- 
wyr, Caplaniaid, Ceiniaid, &c., â'r rhai yn unig 
y mae'r dyledswyddau o ddarllen gweddiau, canu, 
&c. wedi eu cysylltu; yr olaf ydynt eiddo'r perig- 
loriaid, ficeriaid, &c.; â'r rhai, heblaw darllen 
gweddiau, &c., y mae gofal eneidiau yn gys- 
yslltiedig. 

Yn ol yr un gwyr, tair ffordd o waghau bywiol- 
aeth sydd; sef de jure, de facto, a thrwy ddedfryd 
barnwr. Y flaenaf a ddygwydd, pan yr analluogir 
person, wrth gyfraith, i'w meddianu; sef pan y 
byddo yn euog o heresi, simoniaeth, &c.: yr ail, 
pan y byddo y meddianydd farw, neu pan y 
rhoddo hi ifyny. Y drydedd, pan y caffo ei 
ddifeddianu o honi mewn ffordd o gerydd am 
anfoesoldeb, neu unrhyw bechod yn erbyn y 
Wladwriaeth. 

BYDOEDD, y nefoedd a'r ddaear, Heb.i. 2; 
>Slb GY: 

Y mae yn deilwng o sylw mai y gair lluosog, 
awyvac, sydd yn gyffredin, os nad bob amser yn 
cael ei gyfieithu bydoedd, ac mai yr hyn a olygir 
wrtho bryd hyny, yw y nefoedd a'r ddaear. 

BYDOLRWYDD, cariad anghymedrol at 
bethau'r byd hwn; sef ei bleserau, cyfoeth, a'i 
anrhydedd; neu yn iaith y Beibl, chwant y 


CAA 


137 


CAA 


enawd, chwant y llygad, a balchder y bywyd, 
yn neillduol yr ail, I Ioan ii..15, 16. 

Nid yw bydolrwydd yn gynwysedig yn yr 
athrylith, neu'r tueddfryd naturiol sydd mewn 
dynion ot eu galwedigaethau, yr hyn sydd yn 
yn anhebgorol angenrheidiol er eu bywioliaeth, 
ac er cynydd y celfyddydau, &c.; a'r hyn “a 
roddodd Duw yn eu calonau,” i ddybenion doeth 
a daionus; Preg. iii. ll, nac yn y diwydrwydd 
â'r hwn y cyflawnant eu gwahanol alwedigaeth- 
au; nac mewn awydd ac ymgais gymhedrol am 
“ ychwanegiad meddianau bydol; nac ychwaith 
yn eu gwaith yn defnyddio a gwerthfawrogi y 
pethau sydd ganddynt yn eu lle priodol, gan eu 
serchu a chymeryd cysur oddiwrthynt. Heb y 
pethau hyn safai masnach, darfyddai amaethydd- 
iaeth, syrthiai y celfyddydau i ddifodrwydd, 
peidiai llafur ac ymgais naturiol o bob math ; ac 
ni fyddai y fath beth a chysur na mwynhad 
tymhorol neu ddaearol yn bod. Ond y mae byd- 
olrwydd yn gynwysedig mewn cariad anghym- 
edrol at bethau bydol: ac yr ydym yn euog o 
garu'r byd hwn yn anghymedrol, medd Dr. Jor- 
tin, yn “1. Pan y byddom yn troseddu gorchym- 
ynion Duw yn fwriadol, gwirfoddol, a gwybodus, 
er mwyn cyraedd elw neu bleser. 2. Pan yn 
ymboeni yn fwy yn nghylch y bywyd hwn na'r 
uniddyfod. 3. Pan yn anfoddlon, anamynedd- 
gar, a grwgnachlyd mewn amgylchiadau isel 
ac anghysurus. 4. Pan yn anewyllysgar i gyf- 
ranu i'r hwn sydd mewn angen, ac i roddi i 
bob un yr hyn sydd gyfiawn iddo gael, os bydd 
hyny yn alluadwy i ni. 5. Pan yn cenfigenu 
wrth y rhai sydd yn fwy llwyddianus mewn 
pethau bydol na nyni. 6. Pan yn parchu ac an- 
rhydeddu dynion yn unig ac yn benaf, o herwydd 
eu gwaedoliaeth, eu golud, a'u meddianau bydol, 
gan seilio ein barn am danynt yn unig ar eu 
hymddangosiadau allanol. 7. Pan y byddo 
llwyddiant bydol yn ein gwneuthur yn falch, ac 
uchelfrydig. 8. Pan na byddom yn esgeuluso 
un cyfleusdrai fwynhau pethau da y bywyd hwn; 
eithr yn ddiduedd at ymdriniaethau rhesymol, 
teilwng o ddynion; ac yn twyllo ein hunain, 
trwy ddychymygu ein bod mewn cyflwr da, 
oblegyd fod ein sefyllfa yn well nag eiddo eraill.” 

BYWYD, cyflwr o fodolaeth gweithgar. Y 
mae amryw raddau neu rywiau o hono, megys 
bywyd llysieuol, bywyd anifeilaidd, bywyd ys- 


brydol, bywyd duwiol neu grefyddol, a bywyd tra- 
gywyddol neu nefol. 

Yn ei berthynas â dynolryw y mae bywyd naill 
ai yn naturiol, ysbrydol, neu dragywyddol. 

Bywydnaturiol yw parhad ein sefyllfa bresenol. 
Y mae hwn yn 1. Ynfyr, Job xiv. 1,2. 2. Yn 
flinderus a gofidus, Job xiv. 1, 2. 3. Yn waga di- 
sylwedd, Iagoiv. !4. 4. Yn ansicr, Gen. xxvii. 2. 

Bywyd ysbrydol yw sefyllfa ac ansawdd foesol 
a chrefyddol yr enaid, Gal. ii. 20. Y mae yn 
gynwysedig yn 1. Mewn adnabyddiaeth o Dduw 
trwy Grist, Ioan xvii. 38. 2. Mewn mwynhad 
o'i heddwch a'i ffafr, Ps. xxx. 5.. 3. Mewn cyf- 
ranogiad o'i natur a'i ddelw, 2 Pedr i. 4.4, 
Mewn gweithrediad grasau efengylaidd, megys 
ffydd, gobaith, cariad, Gal.ii. 20. 5. Mewnmwyn- 
had o gysuron crefyddol, Rhuf. viii. 6. 6. Mewn 
cyflawniad o .ddyledswyddau moesol a chref- 
yddol, neu yn yr ymarferiad o dduwioldeb, Gal. 
ii. 20; Act v. 20. Y maehwn yn 1. Yn oruchel 
o ran ei awdwr a'i natur, Eph. iv. 18... Yn ddir- 
gel, Col. iii. 3.3. Yn hyfryd a dedwydd, Diar. 
iii. 19—18. 4. Yn gynyddfawr, Diar. iv. 18; 
l Pedr ii. 2; 2 Pedr iii. 18. 5. Defnyddiol, 
Gen.xii.2. 6. Yn ddyogel, Diar. x.9; xxviii. 18. 
7. Yn barhaus a diddarfod, Ioaniv.14. Peth 
gweithgar, ac nid segur a marwaidd yw gwir 
grefydd; bywyd ydyw. Bywyd o heddwch a 
Duw, o debygolrwydd iddo, o gymdeithas ag ef, 
ofwynhad o hono, o ufydd-dod i'w orchymyn- 
ion, ac o ymostyngiad i'w ewyllys, yw crefydd 
wirioneddol. 

Bywyd tragywyddol, yw sefyllfa ddedwydd y 
seintiau a'rangelion yn Ngwynfa byth. Y maehwn 
yn 1. Yn santaidd, Dat. xxi. 27. 2. Yn berffaith, 
Judas 24. 9. Yn ogoneddus, Col.iii. 4. 4. Uwch- 
law dychymyg, 1 Cor. ii. 9. 5. Yn ddiddiwedd, 
Math. xxv. 46. Y mae yn cael ei galw bywyd, i ar- 
wyddo rhagoriaeth—gwerth —melusder a gweith- 
garwch. Y peth mwyaf dymunol a gwerthfawr yw 
bywyd. Sylfaen pob mwynhad ydyw. //ivere est 
valere; bod yn fyw yw bod yn ddefnyddiol a ded- 
wydd. Dywedir bod annuwiolion yn feirw, am nad 
ydynt yn bywiateb dyben bywyd; ond trigolion 
Gwynfa ydynt yn byw yn wir, gan eu bod yn 
ateb dyben bywyd, ac yn perffaith fwynhau 
cysuron bywyd. Nid cyflwr anweithgar yw 
cyflwr y nefolion, fel y tybia llaweroedd; bywyd 
ydyw. Gwel Nefoedd. 


C. 


CA ABA, adeilad faen ysgwar yn nheml Mecca, 
yr hon fel y tybir a adeiladwyd gan Abraham a'i 
fab Ishmael: yn cynwys y rhan hono o'r deml a 
berchir yn fwyaf gan y Mahometaniaid, at ba un 
y cyfeiriant eu hunain wrth weddio. 

Hyd y Caaba sydd yn nghylch pedwar cufydd 
ar hugain, a'i led yn dri ar hugain, a'i uchder yn 
saith ar hugain. Y drws yr hwn sydd ar yr ochr 
ddwyreiniol, sydd bedwarcufydd oddiwrth y ddae- 
ar, a'r llawr yn gydwastad a'r drws. Yn ygongl 
nesafi'r drws hwn y mae'r gareg ddu enwog wedi 
ei gosod mewn arian, yr hon a berchir mewn modd 
goruchel iawn gan y Mahometaniaid. Y pererin- 


ion a'i cusanant gyda difrifoldeb mawr, a gelwir hi 
gan rai yn law ddeheu Duw ar y ddaear. Ffugir 
mai un o feini gwerthfawr Paradwys ydyw, yr 
hon a syrthiodd ar y ddaear gydag Adda, a 
gymerwyd ifyny drachefn yn amser y diluw, 
eithr a ddychwelwyd eilwaith i Abraham pan yr 
oedd yn adeiladu y Caaba, gan yr angel Gabriel. 
Ar y cyntaf yr oedd cyn wyned a'r llaeth, eithr 
y mae wedi duo er ys hir amser; yn ol rhai, 
trwy gyfhyrddiad menyw fisglwyfus, yn ol eraill 
trwy bechodau dynolryw; ac yn ol eraill trwy 
gusanau crefyddolion.. Ar yr ochr ogleddol 
i'r Caaba, mewn ystafell gauedig haner cylchog, 


CAB 


138 


CAB 


y mae'r gareg wen yr hon a elwir yn fedd 
Ishmael, yr hon sy'n derbyn y dyferynau gwlaw 
a ddisgynant oddiar y Caaba, trwy bistyll arian 
gynt, eithr aur yn awr. 1b Caaba y mae dwy 
gronglwyd, y rhaì a gynelir oddifewn gan dair 
colofn wythonglog o goed aloes, rhwng y rhai 
y mae lampau arian yn grocedig wrth drosol 
haiarn. Y tu faes a orchuddir â sidan caerog 
gwerthfawr wedi ei addurno ac ymylwaith aur, yr 
hwn a newidir yn flynyddol, ac a anfonid gynt 
gan yr archoffeiriaid Mahometanaidd, wedi hyny 
gan ymerawdwyr yr Aifft, eithr a ddarperir yn 
awr gan yr ymerawdwyr Twrcaidd. 
bellder oddiwrth y Caaba, ar yr ochr ddwyrein- 
iol iddo y mae safiad Abraham, lle y ffugir 
ddangos careg ar yr hon y mae olion traed y 
patriarch yn weledig, y rhai a wnawd fel y tybir 
fra yr oedd yn sefyll arni i adeiladu'r Caaba, a'r 
hon oedd yn gwasanaethu iddo ar yr achlysur 
fel esgynglwyd yn gostwng neu ddyrchafu o honi 
ei hun fel y byddai yr achos yn galw. Y fath 
chwedlau disail a ddywedirac a gredir ganddynt! ! 
Dywed Burcart fod y fath anweddeidd-dra yn 
cael ei gyflawni, nid yn unig yn ddigerydd, eithr 
hefyd yn gyhoeddus a digywilydd yn y Caaba 
cysegredig hwn, ag na fyddai mewn un wedd yn 
addas i'w adrodd. 

CABBALA, Heb Traddodiadau, yn mhlith yr 
Iuddewon a olyga esboniad cyfriniol yr ysgry- 
thyr, a dderbyniwyd trwy draddodiad. Y dull 
yr eglurir Cabbala, neu draddodiadau yr Iuddew- 
on gan Maimonides, sy fel y canlyn :—'“Tra- 
ddododd Duw, nid yn unig y ddeddf, ond hefyd 
eglurhad arni, i Moses ar Sinai. Wedi i Moses 
ddyfod i lawr o'r mynydd a myned i'w babell, 
ymwelodd Aaron ag ef, a Moses a ddatguddiodd 
i Aaron y deddfau a dderbyniodd gan Dduw, yn 
nghyd a'r eglurhad arnynt. Âr ol hyn cyfleodd 
Aaron ei hun ar law ddehau Moses, ac Eleazar 
ac Ithamar, ei feibion ef, a gawsant ddyfodfa i 
mewn, i'r rhai yr adroddodd Moses yr un pethau 
az yr oedd newydd eu hadrodd wrth Aaron o'r 
blaen. Wedi sefydlu y rhai hyn, un ar y llaw 
ddehau a'r llall ar yr aswyi Moses, deg a thri- 
ugain henuriaid Israel, y rhai a gyfodasant y 
Sanhedrim, a ddaethant ìi mewn. Moses dra- 
chefn a fynegodd yr un pethau iddynt hwythau 
ag yr oedd wedi eu dywedyd yn flaenorol wrth 
Aaron a'i feibion... Yn ddiweddaf gwahoddwyd 
cynifer ag a ewyllysient o'r bobl i ddyfod i 
mewn, ac addysgodd Moses hwythau hefyd yn 
yr un modd a'r lleill. Fel hyn clywodd Aaron 
yr hyn a ddysgodd Duw i Moses ar Sinai bedair 
gwaith; Eleazar ac Ithamar dair gwaith; yr 
henuriaid ddwy waith; a'r bobl un waith. Go- 
sododd Moses drachefn y deddfau a dderbyniodd 
mewn ysgrifen, eithr nid ysgrifenodd yr eglur- 
had arnynt. Tybiai yn ddigonol i ymddiried 
hwnw i gof y personau rhag-grybwylledig, y 
rhai wedi eu hollol addysgu ynddo, a'u traddod- 
asant i'w plant, ac felly y rhai hyny i'w plant 
hwythau, ac felly yn mlaen o oes i oes.” 

Y Cabbala gan hyny yn briodol yw cyfraith 
eneuol yr Iuddewon, wedi ei thraddodi mewn 
geiriau o dadi fab; ac at yr esboniadau hyn o'r 
gyfraith ysgrifenedig y mae Crist yn cyfeirio pan 
yn cyhuddo'r Iuddewon o wneyd gorchymynion 
Duw yn ddirym trwy eu traddodiadau, 


Ychydig . 


Rhai o'r Rabbiaid a ffugiant fod y Cabbala 
wedi dyfod ar y cyntaf oddiwrth yr angylion; i'r 
angel Raziel addysgu Adda ynddynt; yr angel 
Japhiel Sem; yr angel Zedeciel Abraham, &c. 
Ond y gwir yw, nad yw yr esboniadau hyn ar y 
ddeddf ond amrywiol esboniadau a phenderfyn- 
iadau y Rabbiaid ar gyfraith Moses; yn ffurfiad 
y rhai yn benaf y myfyriasant gydgordiad geir- 
iau, llythyrenau, a rhifnodau neillduol, a thrwy 
hyny ffugiasant gael allan ystyr lleoedd tywyll 
o'r ysgrythyr mewn modd eglur ac amlwg. 

mae hwn yn briodol yn cael ei alw y Cab- 
bala celfydd, i'w wahaniaethu oddiwrth y Cab- 
bala syml; ac y mae o drimath. Y blaenaf, yr 
hwn a elwir Gematria, sy'n gynwysedig mewn 
cymeryd llythyrenau megys rhifnodau, ac mewn 
eglurhau geiriau wrth werth rhifyddig y llythyr- 
enau o ba rai y cyfansoddir hwynt. Er eng- 
rhaifft, llythyrenau Hebraeg, Jabo Schiloh; (y 
Silo a ddaw) a wnant yr un rhifedi rhifyddig a 
Mashiach, (y Messia) herwydd paham pender- 
fynant fod Silo yn arwyddocau y Messia. 

Yr ail fath o'r Cabbala celfydd, yr hwn a elwir 
Notavicon, sy'n gynwysedig mewn cymeryd 
llythyren neillduol o air neu ymadrodd cyflawn. 
Er enghraifft, o Bereschith, yr hwn yw y gair cynt- 
af yn Genesis, yr hwn a gyfansoddir o'r llythyr- 
enau B, R, A, C, H, J, T, y gwnant hwy Bara 
—Rakid— Schamaim — Iam — Tehemoth, hyny 
yw, efe a greodd yr wybren, y ddaear, y mor a'r 
dyfnder; neu mewn un ymadrodd cyflawn allan 
o lythyrenau dechreuol amryw eiriau; fel hyn, 
yn 4tah—Gibbor—Leolam-- Adonai, (tydi wyt 
gadarn yn dragwyddol, O Arglwydd,) y maent 
yn gosod llythyrenau dechreuol yr ymadrodd 
hwn yn nghyd, ac yn cyfansoddi y gair gla, yr 
hwn sy'n arwyddo, naill ai Myfi a_ ddatguddiaf, 
neu ddyferyn o wlith—ac yn gwneuthur enw 
Cabbalaidd Duw. 

Y trydydd math, yr hwn a elwir 7Aemara, 


.8Sy'n gynwysedig mewn cyfnewid a thrawsosod 


llythyrenau gair; fel hyn o'r gair Bereschith, (y 
cyntaf yn llyfr Genesis) y gwnant 4betisri, y 
cyntaf o'r mis 7sri, ac y casglant oddiyma i'r 
byd gael ei greu ar y dydd cyntaf o'r mis 7'sri, 
yr hwn sy'n cyfateb i'n Medi ni. 

Y Cabbala, medd yr Iuddewon, sy wybodaeth 
ardderchog a goruchel, yn tywys dynion mewn 
modd rhwydd i'r gwirioneddau mwyafdirgelaidd, 
Hebddi ni ellid gwahaniaethu yr ysgrythyrau 
santaidd nddiwrth lyfrau cyffredin, (yn y rhai 
yr ydym yn cyfarfod a rhai dygwyddiadau 
gwyrthiol, a chan bured moesoldeb ag eiddo y 
gyfraith) oni bai ein bod yn treiddio i'r gwirion- 
eddau a gloir i fyny dan orchudd yr ystyr ly- 
thyrenol. Megys y tywyllwyd dynion yn fawr. 
wrth aros yn yr ymddangosiad aÌlanol, ag y cy- 
merasant angylion yn ddynion; felly hefyd 
syrthianti gyfeiliornad ac anwybodaeth, pan y 
maent yn sefyll ar arwyneb llythyrenau a geir- 
iau, y rhai sy'n cyfnewid wrth arferiad, yn lle 
ymddyrchafu at ddrychfeddyliau Duw ei hun, y 
rhai ydynt yn anfeidrol mwy ardderchog ac 
ysbrydol, 

Rhai gwag freuddwydwyr yn mhlith yr 
Iuddewon, a gredant i Iesu Grist gyflawni ei 
wyrthiau trwy rinwedd dirgeledigaethau y Cab- 
bala. Rhai gwyr dysgedig a farnant i Pytha- 


CAB 


goras a Plato ddysgu celfyddyd gabbalaidd yr | 


' Iuddewon yn yr Aifft; ac eraill yn y gwrthwy- 
neb, i athronyddiaeth Pythagoras a Phlato gyn- 
ysgaeddu yr Iuddewon â'r Cabbala. Y rhan 
fwyaf o'r hereticiaid yn y brif eglwys a syrthias 
anti goegdybiau ofer y Cabbala, yn neillduol y 
Gnostiaid, Falentiniaid, a'r Basilidiaid. 

CABBALIAID, y doctoriaid Iuddewig hyny 
a broffesant fyfyrio y Cabbala. Yn nhyb y dyn- 
ion hyn, nid oes un gair, llythyren, nag acen o'r 
gyfraith heb ryw ddirgelwch ynddo, Yr awdwr 

Cabbalaidd cyntaf ag y gwyddom ni am dano 

— yw Simon mab Joachai, yr hwn, fel y dywedir, 
oedd yn byw ychydig cyn dinystr Jerusalem gan 
Titus. Ei lyfr a gyfenwir Zoban, sydd mewn 
bod eto; ond cytunir fod amryw chwanegiadau 
wedi eu gwneuthur ato. Y rhan gyntaf o hono 
a elwir yn Zeniathu, meu Ddirgelwch ; yr ail, 
Idra Rabba, neu y Gymanfa fawr ; y trydydd, 
Idra Lata, neu y Gymanfa fach; yr hwn yw 
gwaith yr awdwr yn canu yn iach i'w ddysg- 

blion. 

CABIDWL, cymdeithas, neu gymanfa o wyr 
llên, yn perthyn i eglwysi cadeiriol neu golegol; 
hyny yw, canonwyr a chorberigloriaid, o ba rai 
y pen yw y deon, ar yr hwn, yn eglwys waddol- 
edig Lloegr, y mae y llywodraeth eglwysig yn 
disgyn ar farwolwaeth esgob, a thra y byddo'r 
esgobaeth yn wag. 

CABIDYLDY, ty'r gabidwl, neu y lle byddo'r 
gabidwl yn cyfarfod, ac yn cynalei chyngor. 
The chapter house. 

CABIRI, (mawr, galluog, pedwar prif dduw 
yr hen baganiaid, yn enwedigol y Samothrasiaid. 
Gelwid hwy Axieros, Axiocersa, Axioceros, a 
Casmilus; yn ol Bochart, Ceres, Plato, Proser- 
pine, a Mercher —i gyd yn blant i Jupiter. 

CABLEDD, (BXac46mpua) yn briodol a 
arwydda enllib, athrod, neu iaith ddirmygus ac 
anmharchus yn erbyn pwy bynag yr arferir hi. 
Y mae'r gair yn cael ei gymhwyso yn yr ysgry- 
thyr, nid yn unig at enllibiau neu waradwydd- 
iadau yn cael eu cyfeirio yn erbyn Duw, ond 
hefyd yn cael eu cyfeirio at ddyn. Gwel. Rhuf. 
iii. 8; xiv. 16; 1 Pedriv. 4.. Gryw. Pa fodd 
bynag, cyfyngir ef yn fwyaf neillduol at eiriau 
enllibus a dirmygus yn cael eu cyfeirio at Dduw. 
Yn ol Lindwood, cabledd yw sarhad yn cael ei 
gynyg ar Dduw, trwy wadu yr hyn sy'n eiddo 
ac yn perthyn iddo ef, neu frwy briodoli iddo 
yr hyn sy'n anmhriodol i'w natur. “Y mae 
tri o bethau,” medd un duwinydd, “ yn hanfod- 
ol i'r pechod hwn. l. Bod Duw yn wrthrych 
iddo. 2. Bod y geiriau a adroddir neu a ysgrif- 
enir yn niweidiol ynddynt eu hunain, a hyny yn 
annibynol ar gasgliadau ag y gallo eraill eu tynu 
oddiwrthynt. 3. Ei fod yn cael ei wneuthur yn 
wybodus neu fwriadol.” Gellir galw hwn yn 
gabledd noefh; end y mae yr hwn a lefaro beth- 
au d«mnheilwng o Dduw, ac a fyddo a thuedd 
ynddynt i'w ddianrhydeddu a'i waradwyddo, yn 
cablu mewn effaith, er na byddo yn gwneuthur 
hyny yn wybodus a bwriadol. Yn yr ystyr hyn 
y bu Saul, o Tarsus, yn euog o gablu pn yn 
erlid yr eglwys, ac yn dywedyd pob drygair 
am Grist, ei grefydd, a'i bobl, J Tim.i. 13; ac yn 
yr ystyr hyn y gellir deall iddo gymell y saint 
$ gablu, Act. xxvi. 11. 


139 


CAD 


Y mae cabledd yn erbyn Duw, trwy wadu ei 
fod a'i ragluniaeth, a phob dirmyg enllibus ar 
Iesu Grist, yn gosbadwy yn ol cyfreithiau 
gwladol Prydain Fawr, a hyny trwy ddirwy, car- 
chariad, a rhigod (pillory); ac yn ol y 9 a'r 10 
o osodiad Gwilym III. pen. 32, os bydd i neb 
wadu fod un o Bersonau y Drindod yn Dduw, 
neu haeru fod mwy nag un Duw, neu wadu 
gwirionedd Cristionogrwydd, y mae yn cael ei 
wneyd am y trosedd cyntaf yn analluog o un 
swydd wladol; am yr ail, yn analluog i ddwyn 
cynghaws yn erbyn neb, i fod yn gyflawnydd 
ewyllys, yn ymgeleddwr amddifaid, i dderbyn 
na rhodd na chymun, (Jegacy), ac yn agored i 
garchar am flynyddau. Yn ol cyfraith yr Alban 
y mae cabledd yn gosbadwy â marwolaeth; 
ond nid yw y cyfreithiau hyn yn bresenol yn 
cael eu gweini; ac yn y 53 gosodiad Sior IÌI. 
pen. 160, gadewir y geiriau Italaidd allan, o 
herwydd, tebygol, fod y llywodraeth yn barnu 
y dylai troseddau ysbrydol gael eu gadael i 
gosbedigaeth Duw, ac nid i gosbedigaethau 
gwladol a dynol. 

CABLEDD YN ERBYN YR YSBRYD 
GLAN. Gwel Pechod anfaddeuadwy. 

CADACHAU, mewn iaith sathredig a ar- 
wyddant glytiau, carpiau, neu fratiau gwaelion a 
diwerth. Ond nid oes sylfaen ddigonol i ddeall 
y gair felly yn ei berthynas a Iachawdwr y byd, 
pan y dywedir i'w fam “'ei rwymo mewn ca- 
dachau a'i ddodi yn y preseb.” Y mae y gair 
€crapNavopev, yn arwyddo yn briodol, rhwymo 
a ffunenau, megys y gwneir â babanod newydd 
eni, er cryfdwr a chynhesrwydd. Arwydda'r 
ymadrodd gan hyny i Mair wneuthur a'i mab 
megys y gwneir yn gyffredin â phlant yn yr un 
amgylchiad; ac nid ei bod mor dlawd felna 
feddai ond carpiau a bratiau i'w dodi am dano. 
Yn wir, nid oes dim yn hanes rhieni ein Har- 
glwydd, yn dangos eu bod mor dlawd ag y go- 
sodir hwynt allan yn fynych, eithr yn hollol i'r 
gwrthwyneb. Nid am nad oedd ganddynt fodd* 
i dalu am eu lle yn y llety y gorfu arnynt fyned 
i'r ystabl; ond “am nad oedd lle yno iddynt” — 
am ei fod yn rhy lawn; ac o herwydd hyny fod 
yn rhaid gwneyd y goreu o'r gwaethaf, Luc ii. 
7, 11. Yn mhellach, y mae y sylw anrhydeddus 
a wnaeth Elisabeth ei chares o Mair; yr anrhy- 
dedd a dalwyd iddi gan y doethion y rhai a ym- 
welsant a hi yn Bethlehem; yn nghyd a'i hanes 
yn mhriodas Cana Galilea, yn mwy na lled ar- 
wyddo nud benyw dlawd, anenwog, yn yr am- 
gylchiadau bydol iselaf ydoedd; eithr ei bod o 
gymeriad anrhydeddus, ac mewn amgylchiadau 
cysurus, er nad yn gyfoethog, efallai. Nid yw 
yn un anrhydedd i Grist i ni feddwl fel arall am 
ei rieni; a chan nad oes dim yn amgylchiadau 
eu hanes yn ein rhwymo i hyny, nid gweddus i 
ni wneuthur felly. 

CADAIR YMADRODD, yw areithfa, neu y 
lle hwnw mewn lleoedd addoliad ag y mae y 
gweinidog yn traddodi areithiau o hono. Gelwir 
ef felly, naill ai o herwydd fod lle i eistedd yn 
gyffredin ynddo, neu am mai o'u heistedd y 
byddai dysgawdwyr crefyddol gynt yn addysgu 
y bobl, Math. v. 1... Meddylia rhai mai y pulpud 
o goed a wnaeth Ezra i'r rhai a esbonient y gyf- 
raith a feddylir wrth gadair Moses, Math, xxiii. 


CAD 


140 
FE—_  ————————— —  L  Ï er o Or 


CAD 


——— 


2, wedi ei gymharu a_ Neh. viii. 4. Gwel 


Pulpud. 

CADARN, a arwydda cryf, gwrol, galluog, 
a nerthol. î 

Un o enwau lluosog Crist yw El-Gibbor, (y 
Duw Cadarn; “ Gelwir ei enw ef y Duw Ca- 
darn; Es. ix. 6. Nid ydym yn cofio ei fod yn 
cael ei alw felly mewn cynifer o eiriau yn un 
lle yn y Testament Newydd ; ond nid yw hyny 
yn gwneuthur un gwahaniaeth o bwys, gan ei 
fod yn cael ei alw yn Dduw—yn Dduw bendi- 
gedig—yn Dduw mawr—yn wir Dduw, ac yn 
Hollalluog; ac os felly, rhaid mai y Duw ca- 
darn yw. Y mae yn gallu pob peth, ac yn 
ddigon cryf i fod yn wrthrych ymddiried ei holl 
bobl. Gosododd Duw gymorth trueiniaid ar un 
cadarn. “ Eu Gwaredwr sy gryf, Arglwydd y 
lluoedd yw ei enw; efe a lwyr ddadleu eu dadl, 
ac a'u gwared hwynt.” 

CADW, a arwydda dal, cynal, atal, amddiffyn, 
diogelu, noddi, sylwi ar, ac ufyddhau. Pan y 
mae yn cael ei arfer mewn perthynas â Duw, y 
mae yn arwyddo ei waith yn dal, cynal, amddiffyn, 
diogelu, a gwared ei bobl, yn nghyd a'i ffyddlon- 
deb yn cyflawni ei addewidion iddynt, Judas 24; 
Ps. xvi: ll; Ecs, xxiii: 20; 1 Cron. iv..10; Ps, 
xvii. 8; xxv.20; Es.xxvii. 3; Math. xviii. ll; 
Luc. xix. 10; 1 Bren. viii. 23; Neh.i. 5; ix. 23. 
Pan yr arferir yn ei berthynas a dynion, y mae 
yn arwyddo atal, dal, gofalu am, gwylio, parchu, 
ac ufyddhau, Ps. xxxiv. 13; Diar.iv.13, 21,23; 
Deut.v. 12; 1 Ioan iii. 22, 24. Gellir sylwi 
hefyd fod y geiriau achub, gwared, a chadw yn 
agos yn gyfystyr; er, efallai, eu bod weithiau yn 
gwahaniaethu ychydig oddiwrth eu gilydd. Y 
mae Duw yn achub a gwared o, ac oddiwrth, 
Amosiii. 12; Col.i. 13; ac yn cadw rag, ac 3, 
Judas 24; 2 Tim. 4. 18. 

CADWEDIG, a arwydda gwaredol, diogel, a 
diberygl. Bod yn gadwedig, yw bod yn ddiogel 
a dedwydd—bod allan o gyraedd pob perygl, ac 
'yn cyflawn fwynhau pob gwynfyd; neu mewn 
geiriau eraill, bod wedi ein cyfiawnhau, ein sant- 
eiddio, a'n gogoneddu. Y mae pobl Dduw yn 
cael eu darlunio yn y Beibl megys yn “gadw- 
edig”' yn awr, Eph.ii. 8, ac megysi fod “yn 
gadwedig” mewn amser i ddyfod, Mat. xxiv 13. 
Dywedir eu bod “yn gadwedig” yn awr, i ar- 
wyddo fod y rhan fwyaf o'r gwaith wedi ei gyf 
lawni arnynt eisioes, ac y caiff yr hyn sydd eto 
yn ol ei orphen yn sicr.. Dywedir “y byddant 
yn gadwedig,” i arwyddo nad yw y gwaith i gyd 
wedi ei orphen arnynt eto, ond y caiff ei orphen 
yn sicr; ac felly i'w gynhyrfu, anog, a'u cymell 
hwy i ymarferyd yn ddiwyd â moddion gras, er 
mwyn ei berffeithio. 


CADWEDIGAETH, holi iechydwriaeth neu | 


waredigaeth dynion oddiwrth bechod a'i holl 
ganlyniadau a'i effeithiau. annymunol, mewn 
corff ac enaid am byth. Y mae Duw yn gwared 
dynion, yn y bywyd hwn, oddiwrth euogrwydd 
pechod, trwy ras maddeuol, Eph. i. 7; oddiwrth 
lywodraeth a halogrwydd pecbod, trwy ras sant- 
eiddiol, Rhuf. vi. 12; Tit. iii. 5, 6; gweryd hwynt 
yn angau oddiwrth y bod o bechod; ac yn nydd 
y farn, oddiwrth ei holl effeithiau annymunol am 
byth, Heb. xii. 23; Hos. xiii. 14. 

Y mae cadwedigaeth dynion, yn 1. Yn hollol 


o ras Duw, fel yr achos cynhyrfiol, Eph. ii. 8. 
2. Trwy waed neu angau Crist yn unig, fel yr 
achos haeddianol neu gyfryngol, Eph i.7. 3. 
Trwy ddylanwadau santeiddiol yr Ysbryd Glân, 
yn nghyd a chyfryngdod moddion, fel yr achos 
effeithiol, Tit. iii. 5, 6; Es. xxxviii. 16. 4. Trwy 
ffydd fywiol ac ymarferol, fel yr achos gweithred- 
ol, Eph. ii. 8: Ioan iii. 16; Act. xvi. 30, 31; 
Heb. xi; Iago ii. 20, 26. Moddion cadwedig- 
aeth ydynt air Duw, ordinhadau ei dy, cystudd- 
iau, a chroes-ragluniaethau. 

“Gobeithiaf (medd yr enwog Dr. Owen) yr 
ymddengys nid yn unig fod yr angenrheidrwydd 
o'n dyledswyddau ni yn gyson âg effeithioldeb 
gras Duw, ond hefyd, ar un llaw, megys nad 
allwn ni gyflawni un ddyledswydd heb ei gyn- 
orthwy ef, felly ar y llaw arall, nad yw gwaith 
gras ei hun yn effeithiol, Aeb ein cydsyniad nî ag 
ef mewn ffordd o ddyledswydd: yn unig trwy 
ganiatâd rhyw ddynion, neu pa un bynag ai 
caniatâu neu beidio a wnant, ein bod yn rhoddi, 
yn mhob peth y flaenoriaeth i ras, ac nid i ni ein 
hunain. Gorchymyn Duw yw mesur a rheol ein 
diwydrwydd ni yn ffordd dyledswydd; a phaham 
y digalona neb fod yn ddiwyd, o herwydd fod 
Duw wedi addaw cymorth iddo, yr wyf fi yn 
methu amgyffred. Y mae y gwaith o ufyddhau 
yn anhawdd, ac o'r pwys mwyaf; ac os gall neb 
ei esgeuluso am fod Duw wedi addaw ei nerthu 
a'i gynorthwyo, hyny sy am ei fod yn ei gasau. 
Gwneled eraill fel y mynont, myfi a_ymdrechaf 
gydsynio a chyngor yr apostol, ar yr anogaeth 
y mae efe yn ei roddi,— “Gweithiwch allan eich 
iechydwriaeth eich hunain trwy ofn a dychryn; 
canys Duw yw'r hwn sydd yn gweithio ynoch 
ewyllysio a gweithredu o'i ewyllys da ef.'” Vid. 
Owen's Pneumatology, preface, pp. 12, 13. Bur- 
der's Abridgment. 

Y mae dynion mewn oed a synwyr yn ddyodd- 
efol a gweithredol yn eu cadwedigaeth. Y maent 
yn ddyoddefol yn y derbyniad o ras, ond yn 


" weithredol yn yr ymarferiad o hono; yn ddyodd- 


efol yn y cyfrifiad o gyfiawnder Crist iddynt gan 
Dduw, ond yn weithredol yn y derbyniad o hono 
trwy ffydd; yn ddyoddefol yn y maddeuant, ond 
yn weithredol yn eu hedifeirwch: yn ddyoddefol 
yn y derbyniad o duedd santaidd, ond yn weith- 
redol yn yr ymarferiad o bob gras. Duw sydd yn 
eu gogwyddo a'u cynhorthwyo, ond hwy sydd 
yn edifarhau, credu, caru, gobeithio, ymostwng, 
ac ufyddhau. Ni chafodd gwaith Duw erioed ei 
fwriadu yn anogaeth i segurdod, nac yp achles i 
ddiogi ysbrydol a phenrhyddid. Ni chafodd ei 
fwriadu erioed i hebgor ein gwaith ni, mwy nag 
y cafodd ein gwaith ni ei fwriadu i hebgor ei 
waith ef. Ni fyn ef hebom ni, ac nid allwn ni 
hebddo ef. Y mae yr ystyriaeth ei fod ef yn - 
gweithio yn anogaeth i ninau weithio. Dyma'r 
defnydd y mae'r apostol yn ein cyfarwyddo ni i 
wneuthur o'r ystyriaeth hon, Phil. ii. 12, 13. 
Gallem ni gauad y gweithdy, a rhoddi yr offer 
heibio dros fyth, pe na byddai efe yn gweith- 
io; ond gan ei fod ef yn gweithio, y mae 
genym ninau bob calondid i fod “'yn helaeth- 
lon yn ngwaith yr Arglwydd yn wastadol, a 
ni yn gwybod nad yw ein llafur ni yn ofer yn yr 
Arglwydd.” Ei drefn ef o weithio yw ein tueddu 
a'n cynhorthwyo nii weithredu yn grefyddol a 


CAD 


141 


CAI 


duwiol; ac er fod genym bob sail i fod “yn 
hyderus y bydd i'r hwn a ddechreuodd ynom 
waith da, ei orphen, hyd ddydd Iesu Grist,” eto 
y mae genym yn aml ormod o sylfeini i ameu 
ein hunain, ac felly “i ofni rhag ein bod yn 
debyg i fod yn ol.” Gwel Jechydwriaeth. 

CADWEDIGAETH BABANOD, dedwydd- 
wch tragywyddol y rhai oll sydd yn marw cyn 
dyfod ìi oed a synwyr addas i farnu drostynt eu 
hunain. 

Yn mherthynas i hyn fel pethau eraill, y mae 
meddyliau dynion yn gwahaniaethu yn fawr. 
' Tybia rhai fod pawb ag sy'n marw yn eu baban- 
dod yn cael eu difodi: o herwydd nad ydynt 
yn alluog o dda na drwg moesol, nid ydynt, 
meddant hwy, yn addas ddeiliaid cosb na gwobr. 
Tybia eraill fod rhai o honynt yn gadwedig, ac 
eraill yn golledig, megys y mae gyda golwg ar 
ddynion oedranus. Erailla haerant eu bod oll 
yn gadwedig o herwydd eu bod oll yn anfarwol 
a diniwaid. Ond eraill, yn cael eu terfysgu gan 
y tybiau gwahanol hyn, a farnant mai gwell yw 
gadael y pwnc yn llonydd—cysur tlawd i rieni a 
gladdasant eu plant yn eu mabandod!! 

Yn wir y mae yn rhaid cyfaddef nad yw gair 
Duw yn cynwys dim pendant ar y mater; hyny 
yw, nad oes un rhan o hono yn dangos mewn 
geiriau eglur eu bod yn gadwedig, nac mewn 
rhan nac yn hollol. Yr unig ysgrythyr a gynygir 
fel prawf pendant o'u cadwedigaeth ydyw Marc 
x. 14: lley mae Crist yn dywedyd, “Eiddo'r 
cyfryw rai yw teyrnas Dduw.” Ond cyn y gwas- 
anaetho hon y dyben hwn y mae yn gorwedd ar 
yrhai a'i difynant i'r perwyl hwnw, i ddangos 
mai nefoedd y gogoniant, ac nid teyrnas yr efengyl, 
oedd Crist yn ei feddwl wrth deyrnas Dduw 
ynddi; ac hefyd mai plant bychaim meirw oedd 
mewn golwg ganddo wrth ““y cyfryw rai,” ac 
nid babanod byw. Ym mherthynas i'r peth olaf, 
gellir sylwi nad oes dim yn amgylchiadau'r geir- 
iau yn rhoddi ar ddeall fod Crist yn golygu bd- 
banod meirw, eithr yn hollol i'r gwrthwyneb, y 
mae pob peth ynddynt yn gwbl groesi hyny; 
oblegyd plant bychain byw a ddygwyd ato i'w 
bendithio, ac “eiddo'r cyfryw rai,” ebe ef, “yw 
teyrnas Dduw.” Gan nad oes dim yn am- 
gylchiadau y geiriau, nac yn y geiriau eu hunain, 
yn rhoddi ar ddeall mai nefoedd y gogoniant a 
babanod meirw oedd yn ngolwg Crist ynddynt; 
yr ydym yn cael ein rhwymo i wrthod yr adnod 
dan sylw fel prawf pendant o gadwedigaeth baban- 
od; ac i farnu mai babanod byw oedd yn ngolwg 
y Gwaredwr bendigedig; ac mai ei amcan oedd 
rhoddi ar ddeall i'w ddysgyblion ac eraill fod 
babanod i gael eu cynwys yn mìhlith deiliaid 
gweledig teyrnas yr efengyl, fel yr oeddynt yn 
mhlith deiliaid gweledig teyrnas Dduw dan yr 
Hen Destament. Y mae y meddwl hwn yn ym- 
ddangos yn naturiol a chyson; eithr y llall yn 
dreisiol ac eithaf anghyson ag amgylchiadau y 
geiriau, ac o herwydd hyny yn wrthodedig. 

Ond er fod tegwch yn ein rhwymo i gyfaddef 
nad oes un prawf pendant o gadwedigaeth baban- 
od meirw yn y Beibl, eto yr ydym yn mhell iawn 
o farnu eu bod yn golledig; eithr credwn eu bod 
oll yn gadwedig, trwy iawn Crist, megys ninau. 
Er nad oes hyd y gwyddom ni, un prawf pendant 
ac eglur o'u cadwedigaeth yn y Bvibl, eto yr 

z 


ydym yn gorfoleddu wrth feddwl fod rhesymau 
casgliadol cryfion, wedi eu seilio ar air Duw, yn 
gwneuthur eu cadwedigaeth ynŷdra thebygol, os 
nadZyn sicr. Aeth Crist trwy wendid, nychdod, 
poen, a llesgedd y cyflwr mabanaidd, ysgatfydd, 
er mwyn cadw babanod. Y mae Duw yn addaw 
bod yn Dduw i ni ac i'n plant, ac ni roddodd efe 
addewid i neb erioed heb ei gwneuthur yn dda, 
oni byddai ei gwrthrychau yn gwneuthur eu 
hunain yn annheilwng o honi trwy ei diystyru 
a'i gwrthod; yr hyn ni all babanod fod yn euog 
o hono. Y mae y sel, sef bedydd, yr hon sydd 
yn arwyddo gwirionedd yr-addewid, a ffyddlon- 
deb Duw i'w chyflawni, yn eiddo i fabanod; 
oblegyd y maent yn rhan fawr o'r holl genhedl- 
oedd, y rhai y gorchymynodd Crist i'w weis- 
ion eu gwneyd yn ddysgyblion (ga0jrecare,) 
gan eu bedyddioi enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd 
Glan, Mat. xxviii. 19; ac am y rhai y dywedodd, 
“Mai eiddo'r cyfryw rai yw teyrnas Dduw,” sef 
yr efengyl a'i breintiau. Gan iddo roddi yr 
arwydd o'r addasrwydd i'r nefoedd iddynt, sef 
bedydd, a chan na wnaethaut hwy ddim i an- 
nheilyngu mwy na theilyngu y fraint, y mae yn 
fwy na thebyg y rhydd hefyd yr hyn a arwyddir 
iddynt; ac felly y cânt eu cadw. Heblaw hyny 


'y mae eu colledigaeth yn ymddangos yn anghys- 


on a natur drugarog yr hwn sydd yn ewyllysio fod 
pawb yn gadwedig, a'r hwn nad yw yn ymhoffi 
yn marwolaeth yr annuwiol. Heb ganiatau 
cadwedigaeth babanod, nid ydym yn gweled pa 
fodd y bydd i Grist gael y flaenoriaeth yn mhob 
peth; ac na bydd rhifedi y colledigion yn fwy na'r 
cadwedigion. Yn unig sylwafnad yw fod baban- 
od wedimmarw dan farn dymhorol yn gwneyd dim 
yn erbyn eu cadwedigaeth, mwy nag yn erbyn 
cadwedigaeth Aaron, Moses, &c.; ac nad yw eu 
bod yn ddeiliaid pechod gwreiddiol yn profi eu 
colledigaeth; gan nad yw yn ymddangos i neb 
gael eì ddamnio yn unig o herwydd hwnw. 

CADIZADELIAID, plaid o Fahometaniaid 
cymysgryw, yn debyg i'r hen Stoiciaid yn eu 
hathrawiaeth a'u dull, ac yn hynod o brysur. 
Credant yn Mahomet fel y dyddanydd; eto, rhai 
o honynt o leiaf a barchant Iesu Grist, ac a ffafr- 
anty Cristionogion. Derbynianty Beibla'r Coran; 
ymarferant âg enwaediad, ac nilysant yfed gwin. 

CAFELL, y cysegr santeiddiolaf yn y deml, 
lle yr ydoedd yr arch a'r drugareddfa, ac i'r hon 
yr âi yr arch-offeiriad unwaith bob blwyddyn, ac 
yn yr hon y byddai Duw, weithiau, yn amlygu 
eifeddwl trwy lefaru geiriau. Gelwir hon yn 
gafell y ty, I Bren. vi. 16, a viii. 6; ac hefyd yn 
gafell santaidd, Ps. xxviii. 2.. Mewn cyferbyniad 
i hon, ac mewn cyffelybiad iddi, y mae y rhan 
hyny o eglwysi cadeiriol a phlwyfol yn yr hon y 
mae bwrdd yr allor, a'r hon a berthyna i'r offeir- 
iad, yn cael ei galw yn gafell. Gwel Cangoell, 
Cor. 

CAINIAID, plaid a gyfododd yn nghylch y 
flwyddyn 130, a elwid felly o herwydd y cyfrif- 
ent Cain yn deilwng o'r parch mwyaf. Dywedir 
eu bod yn talu anrhydedd mawr i'r cymeriadau a 
nodir allan yn y Beibl.gyda'r anmharch mwyaf; 
megys y Sodomiaid, Esau, Corah, Dathan, ac 
Abiram, yn enwedigol Judas Iscariot, o herwydd 
meddent mai trwy ei offerynoliaeth cf y bu 
Crist farw cr achub dynolryw. 


CAL 1 


2 CAL 


CALAN, y dydd cyntaf o bob mis. Calan 
Mai a arwydda y dydd cyntaf fis Mai: Calan 
Ebrill, y dydd cyntaf o Ebrill: Calan Gauaf, y 
dydd cyntaf o'r Gauaf: a Chalan, y dydd cyntaf 
o'r flwyddyn, neu'r Calender. Y mae'r gair yn 
deillio o'r Lladin, Calendae. 

CALEDRWYDD, yn briodol a berthyna i 
gyrff defnyddiol, megys ceryg, haiarn, efydd, 
coed, aur, arian, &c., aca arwydda yr undeb 
asos a chryf ag sydd rhwng eu rhanau gwahanol 
â'u gilydd, trwy yr hwn y gwrthwynebant wasg- 
iadau ac ergydion; neu mewn geiriau eraill, 
caledrwydd yw'r gallu i wrthwynebu sydd mewn 
cyrff sylweddol. u 

Mewn ystyr foesol, neu gymhariaethol, caled- 
rwydd » arwydda, yn l. Annheimladrwydd, 
Deut. ix. 27. 2. Annrhugarogrwydd, l Sam. 
xxv. 8. 8. Creulonder, Es. xix. 4; Mat. xxv. 
24. 4. Ystyfnigrwydd, Rhuf. ii. 5; Act. vii. 51; 
Dier. xxix. l. 5. Digywilydd dra, Diar. xxi. 29; 
Es. xlviii. 4; Jer. v. 3. 

Yn yr ysgrythyrau santaidd y mae caledrwydd 
yn cael ei briodoli i'r galon, Ezec. iii. 7; i'r gwâr, 
Diar. xxix, 1; Act. vii. 5l; ac i'r wyneb, Jer. 
v. 3. Calon galed yw calon anystyriol, annheim- 
ladwy, annhrugarog, greulon ac ystyfnig. Gwâr 
caled a arwydda ddyn anhywaeth, anhyblyg, 
anufydd, megys anifail aflywodraethus ac 
afrywiog. Gwyneb caled, a arwydda agwedd ac 
ymddygiad êon, digywilydd, anwylaidd; yr hyn 
sydd yn wrthun, gwarthus, ac atgas yn mhawb, 
yn neillduol mewn ieuenctyd a benywod. 

Y mae fri math ogaledrwydd perthynoli ddyn 
dan y cwymp, yn cael son am danynt yn ngair 
Duw, sef caledrwydd naturiol; caledrwydd cyr- 
haeddiadol, neu gaffaeliadol; a_ chaledrwydd 
barnol. Caledrwydd naturiol yw'r anystyriaeth 
a'r annheimladrwydd ag sydd yn nglyn â phawb 
o ddynolryw, i raddau mwy neu lai, wrth natur, 
Ezec.iii. /; xi. 19.  Caledrwydd cyrhaeddiadol 
(acguired) yw yr anystyriaeth, annheimladrwydd, 
anystwythder, a'r ystyfnigrwydd ychwanegiadol 
hwnw ag sy'n cyfodi oddiar bir ymarferiad â 
phechod, a chyson annfydd-dodialwadau, cerydd- 
on, ac ymrysoniadau Duw a chydwybod, 2 Tim. 
iii. 13; Heb. iii. 13; Zech. vii. 11. Caledrwydd 
barnol, yw yr hollol annheimladrwydd a'r cyn- 
dynrwydd hwnw ag sydd yn canlyn gwaith Duw 
yn rhoddi dynion i fyny iddynt eu hunain, mewn 
ffordd o farn, neu gerydd arnynt am gellwair a'i 
ymrysoniadau a diystyru eu breintiau, Hos. iv. 
Gl Mat. xi. 14,115; Rhuf, i. 28. Yn yr 
ystyr hyn, ac nid trwy un weithred bendant, y 
dywedir i Dduw “ galedu calon Pharaoh,” Ecs. 
iy. 21. Nid oes dim yn angenrheidiol er caledu 
y cwyr, ond cymeryd y gwres ymaith; nac er 
gwneyd tywyllwch ond cymeryd y goleuni 
ymaith; na dim yn angenrheidiol er gwneuthur 
dynion anhyblyg yn hollol ddideimlad, ond i 
Dduw gymeryd ymaith oddiwrthynt foddion a 
chyfryngauedifeirwch,a'u gadael yn holloliddynt 
eu hunain. Y mae efe mewn modd cyfiawn a 
a santaidd, yn gwneuthur hyn yn fynych â dyn- 
ion, yn y byd hwn, mewn ffordd o gerydd neu 
farn arnynt am feiau ysgeler blaenorol, Luc xix. 
a 2 

Yr arwyddion o'r caledrwydd triphlyg a nod- 
wyd, yn neillluol y ddau olaf, ydynt, yn l. 


Pechu gyda mwy o rwyddineb, ac ar gymhelliadau 
llai grymus nag arferol. Y mae yn gryn an- 
hawdd i rai bechu, Y mae cryn waith denu 
wrthynt. Rhaid i'r demtasiwn fod ymn eithaf 
grymus cyn y gellir enill eu cydsyniad hwynt. 
Ond y mae'r rhai sy wedi ymgaledu mewn pech- 
od, yn hawdd eu llithio. Ni raid ond megys 
awgrymu, codi bys arnynt, ac y maent yn barod 
i gydsynio. 2. Bod Maio ofid nag arferol ar y 
meddwl wedi pechu, Eph. iv. 19. Y mae meddyl- 
iau rhai dynion yn llawn gofid ac anesmwythder 
wedi pechu; ond y mae eraill yn hoìlol ddiofid. 
Rhai tyner eu cydwybodau yw y rhai blaenaf, 
ond y mae cydwybodau y rhai olaf yn cysgu, os 
nad ydynt wedi eu serio. Y mae dynion wrth 
ymarfer â phechod, yn myned yn fwy dideimlad. 
Dywedir i ysbeiliwr ieuanc unwaith achwyn wrth 
hen ysbeiliwr, ei fod yn teimlo poen mawr o 
herwydd iddoladd dyn. “Lladd un arall, (ebe yr 
hen ddihiryn wrtho) a bydd yn haws i ti ladd y 
trydydd.” 3. Pechu heb un demtasiwn bechu; neu, 
wneuthur rhagddarbod dros y cnawd, er mwyn cyf- 
lawni eì chwantau ef, Rhuf. xiii. 14. Y mae y rhai 
sy wedi ymgaledu mewn pechod, yn rhag-feddwl 
am gyfleustra i bechu. Nid oes achos eu denu 
a'u cymhell, y maent yn dilyn eu chwantau heb 
un cymhelliad oddiallan. Y maent megys yn 
demtwyr iddynt eu hunain; “ Llygad y godineb- 
wr sy'n gwylio am y cyfnos.” Y mae y meddwyn 
yn myned at ddiod gadarn heb syched, galwad, 
na chymhelliad—gynt ni wnai felly. 4. Pechu 
yn ddigywilydd. Dywedir am rai, “Na fedrant 
wrido,” Jer. vi. 45. Gynt, buasai cywilydd 
arnyntineb eu gweled yn pechu, pe buasaì yr 
edrychwr ond plentyn bach—ie, wedi pechu yr 
oedd cywilydd mawr arnynt ddangos eu gwyneb- 
au, a meddwl am yr hyn a wnaethant, yn hir 
wedi ei gyflawni—yn awr nid oes dim. 5. Ym- 
Jfrostio yn eu drygionì, ac ymogoneddu yn eu 
cywilydd, Phil. iii. 19. “Yr annuwiol (medd 
Dafydd) a ymffrostia am ewyllys ei galon,” Ps. 


-x.3. Wcle galedwch mawr yn wir! 6. Cyflawni 


pob pechod yn ddiwahaniaeth. ““ Y rhai wedi di- 
ddarbodi a ymroisant i drythyllwch, ìi wneuthur 
pob aflendid yn un chwant,” Eph. 4. 19. Rhaid 
fod y rhai sy'n rhydd i bob chwant, yn galed 
iawn. At yr arwyddion uchod o galedwch mewn 
pechod, gellir ychwanegu y rhai canlynol :—Yn 
1. Bod y gwirioneddau a'r weinidogaeth ag oedd- 
ynt unwaith yn effeithio ar y meddwl a'r tymher- 
au, yn awr heb gael un argraff arnynt. 2. Bod 
pob goruchwyliaeth dyner a chwerw, yn myned 
heibio yn ddisylw, ac heb adael un argraff? ar 
y meddwl na'r ymddygiad. 3. Cymeryd gras, 
haelioni, ac amynedd Duw, cariad ac angau Crist, 
yn achlysuron i oedi edifarhau, ac i fyned yn 
mlaen mewn drygioni. Tynu gwenwyn o'r mel, 
angau o'r feddyginiaeth, a throi gras eìn Duw ni 
i drythyllwch yw hyn, Judas 4. Gwawd'o ac 
erlid crefydd a chrefyddwyr. Dyma y radd 
uchaf mewn pechod, Y mae eisteddle y gwatwar- 
wyr wrth ddrws uffern. 

Y mae y pethau a enwyd yn dangos, 1. Mor 
beryglus yw cellwair a phechod. 2, Mor ano- 
enrheidiol yw dechreu addysgu a chynghori ieu- 
enctyd i ymwadâu ag annuwioldeb a chwantau 
bydol, ac i fyw yn sobr, yn gyfiawn, ac yn dduw- 
iol yn y byd sydd yr awr hon, yn brydlon. 


CAL 143 CAL 
Haws plygu planhigyn ieuane na hen. 3. Mor | gyfrif, y chweched o'r calenau; ac oddiyma y 


enbyd a pheryglus ydyw oedi edifarhau a dych- 
wclyd at yr Arglwydd. _ Y cam cyntaf yw'r cam 
goreu i ymadael â phechod; pa hwyaf yr oecdir 
anhawsaf fydd cyflawni. : 
CALEN DER, mynegai y misoedd, y diwrnod- 
au, gwyliau, &c., yn nghorff y flwyddyn. Y 
mae'r gair yn deillio o Calendae, yr enw a rydd 
y Lladinwyr ar ddyddiau cyntaf y misoedd. Oyf- 
ansoddwyd y calender Rhufeinig gan Romilus, 
sylfaenwr Rhufain, yr hwn yn fwy cyfarwydd 
mewn ymdriniaethau milwraidd nag mewn ser- 
yddiaeth, a gyfansoddodd flwyddyn o ddeng mis, 
y cyntaf o'r rhai oedd Mawrth, yna Ebrill, Mai, 
Mehefin, Cwintil, yr hwn drachefn a gyfenwyd 
Julius, (Gorphenaf,) a Sextil, yr hwn hefyd mewn 
amser dyfodol a alwyd Awst, Medi, Hydref, 
Tachwedd, Rhagfyr; i Fawrth, Mai, Cwintil, 
a Hydref, rhoddodd 31 o ddyddiau yr un, eithr 
ibob un o'r chwech eraill, 30 yr un; fel nad 
oedd y flwyddyn yn cynwys yn gwbl ond 304 o 
ddyddiau. Numa Pompilius a ddiwygiodd hyn, 
gan ganiatau mewn efelychiad i'r Groegiaid, 
ddeuddeg o fisoedd lleuadaidd o 30 a 29 o ddydd- 
iau yr un yn olynol,i'r wyddyn, yr hyn a wnai 
354 o ddyddiau; ond oblegyd ei fod, trwy ryw 
ofergoeledd a dderbyniodd oddiwrth ryw AiiTtiaid, 
yn caru rhif anghyfartal, gwnaeth ei flwyddyn ef 
yn 355 o ddyddiau, ac a roddodd iddi 12 mis; 
sef Ionawr, Chwefror, Mawrth, &c. Ionawr 
ydoedd 29 0 ddyddiau, Chwefror 28, Mawrth, 
Mai, Gorphenaf, a Hydref, yn 31 yr un; a'r 
chwech arall yn 29 yr un. Nid oedd o un 
pwys ganddo fod Chwefror yn rhifedi cyfartal, 
oblegyd bwriadai ef er mwyn yr aberthau a 
wnelid i dduwiau mwn, i barai yr oedd y rhifedi 
hwnw, gan ei fod yn anhapus, yn gweddu yn 
well. Mynai Numa i Ionawr, yr hwn a gyfleodd 
yn nghanol y gauaf, i fod yn ddechreuad y 
flwyddyn, ac nid Mawrth, yr hwn a gyfleodd 
Romilus yn nghyhydedd y Gwanwyn. Gwnaeth 
ddefnydd hefyd o orymddwyn (intercalation) y 
Groegiaid, y rhaia chwanegant fis at y lleill, 
bob dwy flynedd, yr hwn a gynwysai yn olynol 
22a 230 ddyddiau; ac i'r dybeni gystadlu y 
flwyddyn yn wledig â symudiad yr haul, yr hwn 
a gyflawna ei gylchdra mewn 365 o ddyddiau, 
ac yn nghylch chwe' awr, gorchymynodd i'r 
arch-offeiriaid i gyfarwyddo'r bohl y pryd a'r 
modd i arferyd y misoedd ymsangol hyn, ond 
gwnaethant y fath gymysgfa o bethau, naill ai o 
herwydd anwybodaeth, coclgrefydd, neu hunan- 
fantais, fel yr oedd y gwyliau ag y dylasid eu 
cadw yn ol y sefydliad hwn, ar amserau neillduol 
yn disgyn ar dymhorau eraill, megys gwyliau y 
cynhauaf ar y gwanwyn, &c. Yr oedd yr am- 
nhrefn hwn mor fawr fel na thybiodd Julius 
Caesar, y prif lywodraethwr, wedi iddo enill 
brwydr Pharsalia, fod adgyweirio'r calender 
islaw ei urddas ef. Anfonodd am y sylwedydd 
enwog Sosigines o Alexandria, yr hwn a drefnodd 
y flwyddyn yn ol cylchdro'r haul, ac wedi iddo 
gyfansoddi calender o 365 o ddyddiau, gadawodd 
y chwech awr i wneyd i fyny ddiwrnod yn 
niwedd pob pedair blynedd, yr hwn ddiwrnod 
ydoedd i gael ei osod yn mis Chwefror, ar ol y 
pedwerydd dydd ar hugain o'r mis hwnw, yr 
hwn a alwai y Rhufeiniaid, yn ol eu dull hwy o 


tarddodd y gair Bissezti/e (blwyddyn naid,) am y 
dywedent Se»to Calendus ddwywaith, i gynwys y 
deg diwrnod o ba rai yr oedd y flwyddyn heulog 
o 3600 ddyddiau yn fwy na'r flwyddyn Numaidd 
0 355; ychwanegodd ddau ddiwrnod at Ionawr, 
Sexiil, a Rhagfyr, y rhai o'r blaen nid oedd gau- 
ddynt ond 29; ac ychwanegodd at Ebrill, Me- 
hefin, Medi, a Thachwedd, un diwrnod bob un, 
gan adael yn Chwefror ond 28 ar y blynyddau 
cyífredin, a naw ar hugain y flwyddyn naid. Ac 
m>gys trwy esgeulusdod y rhai oedd i drefnu a 
dosparthu y misoedd ymsangol, y cafwyd fol 
dechreuad y flwyddyn 17 o ddyddiau o flaen 
canol y gauaf, ac hefyd ei bod y pryd hwnw yn 
flwyddyn gorymddwyn y mis o 29 o ddyddiau, 
yr hyn yn gwbl a wnai 90; o herwydd y rheswm 
hwn yr oedd y flwyddyn y diwygiwyd y calen- 
der gan Julius Caesar yn 15 mis, a 445 o ddydd- 
au, ac am hyny yn cael ei galw y gymysgïa. Y 
mae o bwys i sylwi i'r ymerawdwr hwn, o 
herwydd ei fod yn ewyllysio cyd ddwyn a thymer 
y Rhufeiniaid, y rhaì oeddynt wedi arfer cyhyd 
â'r flwyddyn leuadaidd, i ddechreu y flwyddyn 
Julaidd ac ddydd y newydd loer, ay oedd yn 
canlyn haner y gauaf, a'r hwn y pryd hwnw 
ydoedd wyth niwrnod ar ei ol, a thyma'r rheswm 
paham, cr y pryd hwnw y mae'r flwyddyn yn de- 
chreu wyth niwrnod ar ol y gorsaf Capricornaidd. 
Nid oedd yn anhawdd i'r Rhufeiniaid, y rhai y 
pryd hwnw oeddynt yn llywodraethu y rhan 
fwyaf o'r ddaear, i beri i'r diwygiad hwn o eiddo 
Julius Oeesar gael ei dderbyn, ac i'w ddwyn i 
ymarferiad yn mysg y cenhedloedd mwyaf pell- 
enig. Y Groegiaid a adawsant heibio eu blwydd- 
yn leuadaidd, yn nghyd a gorymddwn eu 45 o 
ddyddiau bob pedair blynedd. Yr Aifftiaid a 
sefydlasant eu 7o, neu ddydd cyntafeu bplwydd- 
yn, yn ddinewid, yr hwn oedd yn cyfnewid o'r 
blaen o'r naill dymhori'r llall; yr Hebreaid a 
wnaethant yr un fath—ac feìly daeth i fod yn 
galender yr holl genhedlo»dd. Y prif Gristion- 
ogion a arferant yr un enw i'r misoêdd, yr un 
rhifedi o ddyddiau, yn nghyd a chwanegiad o un 
diwrnod at y flwyddyn naid; eithr cymerasant 
y Ìlythyrenau a ddynodent ddyddiau'r cymanfa- 
oedd, neu'r feriae, allan, gan osod llythyrenau 
eraill yn eu lle i ddynodi'r Sabbath a dyddiau 
eraill o'r wythnos; ac yn lle gwyliau halogedig, 
a chwaryddiaethau'r Rhufeiniaid, gosodasant 
wyliau a seremoniau gwir grefydd mewn trefn 
ynddynt. Yn nghylch dechreuad y chwecìhd 
ganrif, Dennis yr Abad, yn canfod arferion 
gwahanol yr eglwysi Dwyreiniol a Gorllewinol o 
barthed yr amser i gadw'r Pasg, a gynhygiodd 
galender yn ol y drefn Victoraidd, wedi eì 
gyfansoddi o gylchau yr haul a'r lleuad, gyd â 
chyfeiriad at enedigaeth Crist; canys hyd y pryd 
hwnw y rhan amlaf o'r Cristionogion a gyfrifent 
eu hamserau oddiwrth sylfaeniad lthufain, neu 
oddiwrth yr uchelfeiri a'r ymerawdwyr, gan 
gadw bob amser at arferiad y Rhufeiniaid gyda 
golwg ar ddechreuad y flwyddyn, wedi ei sefydlu 
ar y cyntaf o Ionawr. Y calender hwn o eiddo'r 
brif eglwys, a ddangosai yn gywir ddigon y lleuad 
newydd, ac o ganlyniad amser gwyl y Pasg: ond 
mewn oesoedd dyfodol, canfyddwyd nad oedd y 
eyfrif hwn yn cyduno yn hollol a throgylch yr 


CAL 


144 


CAL 


- > 


haul a'r lleuad, ac nad oedd gwyl y Pasg mwy- | 


ach yn cael ei chynal ar lawn lleuad y mis cyn- 
taf. Ac yr oedd y cyfeiliornad hwn mewn 
sywedyddiaeth o ganlyniad niweidiol, o herwydd 
byddaii wyl y Pasg ddisgyn yn ddiarwybod yn 
y gauaf, ac yna yn y gwanwyn a'r haf. I ddi- 
wygio yr annhrefn hon, danfonodd Pab Gregory 
XIII., lythyrau at yr holl dywysogion Cristion- 
ogol, ac i bob prif: ysgol enwog, i ddymuno arnynt 
geisio rhyw foddion i sefydlu cyhydedd y 
Gwanwyn yn ei le priodol: ac wedi iddo gael 
barn yr holl ddysgedigion, torodd ymaith ddeg 
diwrnod o'r calender, gan gadarnhau hyny a 
Bwl yn 1981, fel y cafodd y dydd ar ol dydd 
gwyl Ffrancis, yr hwn yw y pedwerydd o Hydref, 
ei alw y pymthegfed, yn lle y pumed ; trwy y 
diwygiad hwn, yr hyn oedd o'r blaen yr unfed 
ar ddeg o Hydref, a ddaeth i fod yr unfed 
ar hugain: a chyhydedd y Gwanwyn, yr hwn a 
ddisgynai ar yr ail dydd o Fawrth, a newidiwyd 
i'r deuddegfed, megys yr oedd yn amser cyman- 
fa Nicea, yn y flwyddyn 325. Cafodd yrun Pab 
allan y ffordd i ragflaenu yr unrhyw annhrefn 
mewn amser i ddyfod, sef trwy dori ymaith un 
dydd naid bob can mlynedd. Y diwygiad hwn 
dderbyniwyd gan yr holl babyddion, eithr 
gwrthodwyd efgan Frotestaniaid Lloegr, Almaen, 
&c. Ac yr oedd amryw o ddysgedigion y rhai 
a ysgrifenasant yn erbyn y diwygiad hwn : yn 
mysg eraill, Maestlinus, proffeswr celfyddyd, 
rhif, a mesur, yn Tubingen; Scaliger; a 
Georgius Germanus ; a chafodd calender newydd 
ei ffurfio gan Mr. Viete, a'i gyflwyno i'r Pab, 
gyd a'i sylwadau ar y ffaeleddau y darfu iddo ef 
sylwi arnynt yn yr un Gregoraidd. Y mae hwn 
hefyd yn cael ei alw y calender newydd a phar- 
haus, o herwydd y bydd trefniad yr epactau, y 
rhai a sefydlwyd yn lle y rhifauraidd, i'w wneyd 
yn ddefnyddiol bob amser, gan nad beth a ddar- 
ganfyddir yn nghylchred y ser. 

CALENDRAU, llyfrau yn cynwys cofnod- 
iadau o'r dyddiau ar y rhai-y dyoddefodd y mer- 
thyron. Ar y cyntaf cynhwysai y calendr gry- 
bwylliad am y merthyron yn unig; ond yn ystod 
amser, y cyffeswyr, neu y rhai ni chyrhaeddasant 
anrhydedd merthyrdod, eithr a gyffesasant eu 
ífydd yn Nghrist, trwy eu rhinweddau arwraidd, 
a gawsant gyfranogi o'r un anrhydedd. Cedwid 
y calendrau yn yr eglwysi. Cyhoeddwyd calendr 
eglwys Rhufain gan Bowcher, un arall gan 
Alatius, ac un arall gan Joannes Wanto, cang- 
hellwr Paris. Cyhoeddwyd calendr hen iawn o 
eglwys Carthage gan Mabilan. Ond y prif waith 
o'r fath yw, “Calendr yr eglwys gyffredinol, 
gyda nodau eglurhaol,” gan Joseph Asseman. 

CALFIN, un o ddiwygwyr enwog oddiwrth 
babyddiaeth. Ioan Calfin a anwyd Gor. 10, 
1509, yn Noyon, yn Picardy. Ei dad Gerard 
nid oedd hynod am gyfoeth na dysgeidiaeth; ond 
trwy ei ymddygiad doeth ac uniawn, enillodd yn 
haeddianol nawdd teulu Montmor, yn Picardy. 
Addysgwyd Calfin yn moreuddydd ei fywyd o 
dan eu cronglwyd; ac wedi hyny myfyriodd am 
rai blynyddau yn olynol yn ngholeg de_la 
Marche, yn Paris, dan ofal athrawol Maturin 
Cordier, am addysgiadau dysgedig a chrefyddol 
yr hwn y cadwodd goffadwriaeth ddiffuant a_di- 
olchus dros ei holl fywyd. O'r coleg de la 


Marche symudodd i goleg Montaign; athra y 
cynhyddai yn nghaffaeliad gwybodaeth ddofn, 
cynhyddai hefyd yn feunyddiol mewn duwioldeb. 
Ei dad yn adnabyddus o'i dalentau cryfion, ac 
yn craffu yn ddoeth ar dueddiadau neillduol ei 
feddwl, a gafodd iddo pan yn ugain oed, berson- : 
iaeth Pont L'efecwe, yn Noyon, gyda pheriglor- 
iaeth yn yr eglwys gadeiriol. O herwydd rhyw 
reswm nad ellir pa fodd bynag ei olrhain i hollol 
foddlonrwydd yn bresenol, trodd Calfin alluoedd 
ei feddwli fyfyrio y gyfraith yn Orleans, dan 
gyfarwyddyd yr enwog gyfreithiwr Pierre de 
V'Etoile, a chyrhaeddodd y fath gynydd yn y 
wybodaeth hono ag a barodd syndod i'w gydoes- 
wyr. Marwolaeth ei dad a'i cymhellodd i ddy- 
chwelyd i Noyon, a thros beth amser a rwystrodd 
ei fyfyrdodau. Eithr wedi dychwelyd i Paris 
ymaflodd o'r newydd ynddynt; ac yn y bedwar- 
edd flwyddyn ar hugain o'i oed cyhoeddodd ei 
esboniad ar waith enwog Seneca ar Diriondeb, 
Yr oedd Calfin y pryd hwn wedi darganfod af- 
resymoldeb Pabyddiaeth, ac wedi ysgrifenu 
mewn modd rhydd ar hyny at ei gyfeillion; a 
thrwy ei gyfrinach a Nicholas Cop, yr hwn yn 
nghylch y pryd hwnw a gafodd ei wysio ger 
bron y llys Ffrengig, o herwydd iddo ddynoethi 
cyfeiliornadau y grefydd wladol, yr ydoedd y 
diwygiwr wedi cyfodi amheuon yn meddyliau 
llaweroedd yn ei erbyn ei hunan, ac o herwydd 
hyny gorfu arno ffoi i Basil. Yr oedd adfywiad 
dysgeidiaeth, yn nghyd ag ymdrechiadau Luther 
a Melancthon, y ddau ddiwygiwr enwog, yn cyd- 
uno yn nghylch yr amser hwn, er anog y tuedd- 
iad ag oedd yn ffynu i chwilio i mewn i athraw- 
iaeth eglwys Rhufain, ac yn gynorthwyol er 
effeithio y diwygiad, yr hwn y mae pob dyn call 
dan rwymau i'w ganmol, ac o herwydd yr hwn 
nid eill un dyn dalai na llawenhau. O Paris aeth 
Calfin i Xaintonge, yn neillduedd pale y dilyn- 
odd ei fyfyrdodau ar dduwinyddiaeth — cyfan- 
soddodd draethodau ar ddull bomiliau ac uwch- 
law y cwbl, y cynyddodd mewn santeiddrwydd 
personol, ac felly cafodd ei feddwl ei addasu at 
ei lafur dyfodol yn achos y gwirionedd. Y pryd 
hwnw ymwelodd Calfin a Nerae; cyfaneddodd 
am beth amser gyda Jacwesle Ffefre d' Estables, 
yr hwn gynt ydoedd athraw plant Francis y 
cyntaf; ac yna ymwelodd drachefn a Paris. Y 
flwyddyn ddyfodol penderfynodd Francis y cynt- 
af, os oedd modd, i ddiffodd gwreichionen y di- 
wygiad yn Paris yn hollol. Gosododd amryw 
enwogion dysgedig a duwiol o'r ddau ryw, nid 
yn unig mewn poenau, ond hefyd i farwolaeth, o 
herwydd eu casineb at eglwys, yr hon a gyfrif- 
ent yn eilunaddolgar, ac at ffurfiau a ystyrient 
yn goelgrefyddol, Oddiwrth y fath olygfeydd 
yr enciliai meddwl Calfin. Oddiwrth y fath 
eglwys yr oedd yn benderfynol i ymadael. O 
ba herwydd cyhoeddodd wrth-brawf i'r athraw- 
iaeth fod eneidiau y cyfiawnion yn huno hyd yr 
adgyfodiad cyffredinol; ac yna ymadawodd o'r 
deyrnas. Ymneillduodd i Basil, a chysegrodd 
gyda Simon Grini, lawer o'i amser i fyfyrio 
Hebraeg. 

Yn nghylch y pryd hwn cynhyrfodd yr am- 
ddiffyniad awnaeth Francis y cyntaf dros erlid 
y diwygwyr, yr hwn ydoedd, eu bod yn ddinas- 
wyr drwg, yn ddeiliaid anufydd, ac yn ailfedydd- 


CAL 


145 


CAL 


wyr terfysglyd, sylw santaidd Calfin, ac efe a 
gyhoeddodd ei “ Eewyddorion Cristionogol,” ac 
a'u cyflwynodd ìi Francis. Yn nghylch yr un 
amser dechreuodd egwyddorion y diwygiad ym- 
ddangos yn yr Eidal; a'r diwygiwr, gyda'r bodd- 

. lonrwydd mwyaf, yn canfod pelydr goleuni pur- 
ach, a brysurodd i'r wlad hono; ac yn cael ei 
gynorthwyo gan y Dduges de Ffarrare, merch 
ddoeth a pherffeithlawn Lewis XIl., efe a gyn- 
orthwyodd yn nhaeniad y ffydd Brotestanaidd. 
Yn nhref Piedmont efe a anturiodd bregethu ath- 

' rawiaeth y diwygiad yn gyhoeddus; eithr gorfu 
arno yn nechreuad y flwyddyn 1536, encilio o'r 
rhan yma o faes ei lafur. Yn Hydref y flwyddyn 
hono ymwelodd â Genefa. Cafodd ei berswadio 
gan Ffarel a Phierre Firet, i ymsefydlu yno; ac 
yn ddioedi ymaflodd yn nyledswyddau pwysig 
gweinidog Cristionogol diwygiedig yn y llys. 
Yr oedd y grefydd Brotestanaidd wedi ymledaenu 
yn fawr yn Genefa, ac yr oedd y ddinas hono 
wedi myned i gyngrair tyn â Bern; eithr yr oedd 
eì sefyllfa foesol yn isel iawn, ac o herwydd 
hyny, tra yr oedd talentau Calfin yn gorchymyn 
parch, yr oedd ei lymder a'i santeiddrwydd yn 
destunau gwawd. Cafodd ei gyhuddo o Ariaeth, 
eithr gwrthwynebodd y cyhuddiad. Gwrthwy- 
nebodd adsefydliad ffurfiau coelgrefyddol a gwyl- 
iau; eithr efe a'i gyfeillion, Ffarel a Firet, a 
gawsant eu casau gan y Pabyddion, ac yn y di- 
wedd a ddeolwyd o Genefa. Yn Strasburg, modd 
bynag, cafodd noddf: rhag tymestl erledigaeth ; 
a thrwy gynorthwy Bucer cafodd ei sefydlu yn 
broffeswr duwinyddiaeth, a'i ddewis yn athraw 
eglwys Ffrengig. Er iddo gael ei ddeol o Genefa, 
eto yr oedd yn caru ei thrigolion yn fawr, ac yn 
fynych efe a'u hanerchai trwy lythyrau. Ys- 
grifenodd atebiad ardderchog i gyhoeddiad o 
eiddo y Cardinal Sadolet, yr hwn, trwy ei resym- 
au twyllodrus, (er eu bod wedi eu gorchuddio â 
medrusrwydd a chywreinrwydd,) ydoedd a 
thuedd ynddo i siglo ffydd y diwygwyr. Trodd 
alluoedd ei feddwl at ddychweliad pob schism- 
aticiaid, ac adeyhoeddodd ei ““Fgwyddorion 
Cristionogol.” Yn 1540, cafodd ei wahodd i 
ddychwelyd i Genefa. Gwrthododd ar y cynaf; 
ond o'r diwedd, ar gais dwy gymanfa, a thaer 
erfyniad gweinidogion a thrigolion y ddinas, 
gadawodd Strasburg yn ngwanwyn 1541, ar y 
dybiaeth ei fod i ddychwelyd yn ei ol yn fuan; 
a chafodd ei dderbyn yn Genefa gyda gorfoledd. 
Gyda bywiogrwydd, sel, a phenderfyniad diys- 
gog dechreuodd Calfin yn ddioed ar waith y 
diwygiad. 

Cynorthwyodd yn adolygiad y cyfreithiau 
eglwysig; newidiodd y defodau; a chyn pen 
blwyddyn cafodd y gorchwyl defnyddiol hwn ei 
orphen, a'i gymeradwyo gan ddwy gymanfa gy- 
ffredinol. Y cyfreithiau hyn oeddynt mor 
effeithiol ac iachusol ag oeddynt gyfiawn. Yr 
amser hwn ysgrifenodd gatechism, yr hwn a 
gyfieithwyd i amryw ieithoedd, ac a gafodd ei 
gymeradwyo yn gyffredinol. Cyhoeddodd hefyd 
“* Esboniad ar Epistol Paul at Titus,” yr hwn 
a gyflwynodd i'w hen gyfeillion Ffarel a_Firet. 
Yr oedd ei lafur yn awr yn mawr gynyddu. Yr 
oedd yn pregethu agos bob dydd; yn traddodi 
llithiau mewn duwinyddaeth ; yn blaenori mewn 


cyfarfodydd; yn addysgu eglwysi; ac yn amddi- 


ffyn y ffydd Brotestanaidd mewn gweithion en- 
wog herwydd eu heglurdeb a'u godidawgrwydd. 
Ac nid oedd efe yn llai ymdrechzar yn ei ddy- 
ledswydd fel gwladwr nag oedd fel duwinydd 
neu weinidog i Iesu Grist. Yn 1548 cyfansodd- 
odd Turf o weddiau i eglwys Genefa. Hefyd 
efe a ysgrifenodd lyfr ar yr angenrheidrwydd o 
ddiwygiad yn yr eglwysi, ac a ddynoethodd af- 
resymoldeb cyfieithiad distadl o'r Bibl, gan 
Castillo, yn nghyfansoddiad yr hwn yr ymgyng- 
horwyd â mympwy ar draul gwirionedd, ac â 
Swn yn lle synwyr. Yr oedd gelynion y di- 
wygiad yn aml a chryfion pan mewn cyngrair, 
eithr ar eu penau eu hunain nid oeddynt ddim. 
Teimlwyd gwirionedd y sylw hwn gan Calfin ; 
ac efe a wrthwynebodd ei elynion amryw weith- 
iau fel y byddent yn ymddangos. Fel hyn,yr 
atebodd Albert Pighius. 

Ond ei ymdrechiadau nid oeddynt oll o natur 
ddadleuol. Efe a sefydlodd athrofa yn Genefa, 
er addysgu gwyr ieuainc crefyddol yn y ffydd 
Brotestanaidd, y rhai trwy eu gweinidogaeth 
mewn amser dyfodol a allent fod yn ddefnyddiol 
i helaethu terfynau'r wir eglwys ; a chafodd ei 
gynorthwyo yn y gorchwyl pwysig a buddiol 
yma gan yr enwog B>za. Y pryd hwn hefyd 
yr oedd y Waldensiaid yn cyfaneddu Cabriers a 
lleoedd eraill, y rhai a erlidiwyd trwy orchymyn 
senedd Acwitaine, ac a ffoisant i Genefa, a 
chawsant gyfaill cywir a gwresog yn Calfin. Yn 
gyhoeddus amddiffynai eu hachos, ac yn ddirgel- 
aidd cyfranai at eu hangenion. Yn 1546 yr oedd 
ymdrechion Calfin yn amrywiol a phoenus. Yr 
oedd Siarl Y , yr hwn ydoedd elyn penderfynol 
i'r grefydd Brotestanaidd, wedi dychrynu rhai 
a'i fygythion, a llygru eraill a'i addewidion. 
Calfin a ymroddodd i wrthwynebu ei holl ym- 
drechion a'i holl egni. Ond nid hyn oedd y 
cwbl. Tra yr oedd rhai yn Genefa yn glaiar, 
yr oedd eraill yn eithafannuwiol.. Ymdrechodd 
gydag awyddfryd diorphwys i'w hargyhoeddi 
a'u dychwelyd, ond nid oedd ei lwyddiant yn 
ogymaint a'i lafur. Yn 1547, tra yr oedd Ge- 
nefa yn olygfa rhyfel, a Ffrainc yn chwareufa 
erledigaeth, ysgrifenodd Calfin ei “ L' Antidote,” 
yr hwn ydoedd waith dadlêugar ar athrawiaeth 
saith dosbarth cyntaf cymanfa Trent; ac hefyd 
“Llythyr rhybuddiol i eglwys Rhufain,” yn 
erbyn athrawiaethau mynach, yr hwn a ddysgai 
yr heresiau Gnostiaidd ac Antinomaidd. Yn yr 
un flwyddyn hefyd cyflawnodd ei ddyledswyddau 
gweinidogaethol gyda'r diwydrwydd mwyaf di- 
feth, ac aeth yn mlaen yn nghyfansoddiad ei 
esboniadau ar lythyrau Paul. Yn 1548, Beza a 
ymneillduodd o Genefa, ac mewn cydundeb a 
Chalfin, a ffurfiodd gynlluniau o ddefnyddioldeb 
mwy helaeth a phwysig nag o'r blaen. Yn y 
flwyddyn ganlynol, Calfin yn nghymdeithas 
Farel, a ymwelodd a'r eglwysi Swisaidd. Yn 
1550, cynorthwyodd yn mhellach eilwaith yn 
ngwaith y diwygiad, trwy gael cyfarwyddyd y 
llys yn Genefa, i gyfranu addysg crefyddol, dir- 
gelaidd, a chyhoeddus i'w thrigolion ; ac i gael 
pawb i beidio gwneuthur un sylw o bob gwyliau 
a dyddiau wedi eu cysegru i seintiau. Y flwydd- 
yn ganlynol ydoedd yn llai ffafrol i heddwch 
Calfin: cyfododd dadl yn yr eglwys yn nghylch 
athrawiaeth etholedigaeth. Gelynion Calfin a 


CAL 


146 


CAL 


gamddarluniasant ei egwyddorion, ac a ymdrech- 
asant ìi gynhyrfu casineb cyffredinol, nid yn 
unig at ei egwyddorion, ond hefyd at ei berson. 
Ond gwnaeth rhaglunia.th eu cynhygion yn 
ofer. 

Cyhuddir Calfin yr amser hwn o ymddwyn 
mewn ysbryd gormesol ac erledigaethus tuag at 
Serfetus yr heretic.. Yr oedd Calfin unwaith 
wedi bod yn cyfrinachu ac yn gohebu ag ef. 
Serfetus, trwy annuwioldeb ei fuchedd a'i gy- 
hoeddiadau, yn neillduol trwy ei“ Restiutio 
Christianisimi,” ydoedd wedi tynu sylw y Pab, 
a'r cardinal erlidgar Towrnon. Dywedir i Calfin 
gyhoeddi, “ Os byddai i'r heretic hwnw (Serfe- 
tus) ddyfod i Genefa, y cymerai efe ofal am iddo 
gael ei gosbi â marwolaeth.” Eithr y mae ei 
gyfeillion yn gwadu yr hysbysiad hwn yn y modd 
mwyaf grymus; ac yn dywedyd mewn atebiad 
iddo berswadio Serfetus i beidio ymweled â 
Genefa; ei fod yn gwbl groes i bob erledigaeth 
yn achos crefydd; ac y gallasai, pe buasai yn 
ewyllysio, ei roddi yn nwylaw ei elynion i'w 
gosbi fwy na thair blyned cyn iddo gael ei ddi- 
enyddio, eithr nad oedd efe yn dymuno gwneuth- 
urfelly; a bod Calfin yn ei ysgrifeniadau yn 
sicrhau, nad oedd dim a fynasai efe a'i garchar- 
iad na'i erlyniad cyntaf. Modd bynag, nis gellir 
gwadu nad trwy anogaeth Calfin y cafodd ei 
ddilyn, gan mai ei ysgrifenydd ef oedd ei gy- 
huddwr yn Genefa, ac a ddygodd. erthyglau yn 
ei erbyn. _ Serfetus a gondemniwyd i'w losgi gan 
lys Genefa; ac ar yr 17 o Hydref cafodd y gosb 
ei gweini arno. Addefir ammhriodoldeb y gosb 
hôno gan holl gyfeillion rhyddid gwladol a chre 
fyddol, ac amddiffynwyr Calfin a'i condemniant 
yn yr un modd. Eithr y maent yn hôni, a hyny 
gyda phriodoldeb ymddangosiadol, ei bod yn 
gyson ag ysbryd yr oes, â chyfreithiau Genefa, 
ac hefyd â thybiau hyd yn nod y dynion mawr 
a da oedd yn byw y pryd hwnw. 

Yn nghylch yr amser yma yr oedd Calfin yn 


cael ei ofidio yn fawr o herwydd erledigaeth ei | 


gyfaill a'i gydlafurwr Ffarel, oblegyd iddo gon- 
demnio anfoesoldeb trigolion Genefa; ac ydoedd 
yn mron yn ddidor yn cael ei gymeryd i fyny 
â gweithredoedd o diriondeb tuag at y Protest- 
aniaid erlidiedig, y rhai, ar farwolaeth Edward, 
brenin Lloegr, a gymhellwyd i ymadael a'u 
gwlad. Hefyd, cymerid ei amser i fyny ìi raddau 
mawr wrth ysgrifenu ei esboniadau ar efengyl 
Ioan. Ac nid allasai yr ysbryd anoddefgar ac 
erledigaethus oedd yn ffynu yn Lloegr, lai na 
fhynu eisylw. Yr oedd yn cyfrinachu a'r dyodd- 
efwyr, yn gystal yn Lloegr a Ffrainc, ac yr oedd 
yn ddiflino yn ymegnio i ddiwreiddio yr holl gyf- 
eiliornadau ag oedd yn terfysgu heddwch yr 
eglwys. Yn nghylch diwedd y flwyddyn ym- 
welodd Calfin â Ffrankffort, i'r dyben i osod 
terfyn i'r ddadl yn nghylch swper yr Arglwydd, 
yr hon ydoedd wedi parhaucyhyd. Dychwelodd 
1 Genefa yn gryn afiach, eithr cysegrodd ei amser 
i ysgrifenu ei esboniad ar y Salmau, ac ì ym- 
drechion bywiog, grymus, a llwyddianus, trwy 
offerynoliaeth y cenadau Ellmynaidd, yn achos 
y Protestaniaid yn Paris, y rhai yn y flwyddyn 
hono (1655) a erìidid mewn modd anghyfiawn 
ac annynol. _ Yn y pryd hwn adfywiodd plaid yr 
hon a elwid Tritheistiaid, yr hon a flaenorid gan 


| 


Gentilis, yr hwn a gredai, nid yn unig fod Duw 
yn hanfodi yn âri o bersonau, ond hefyd ei fod 
yn dair hanfod: i wrthwynebu y cyfeiliornad 
hwn yr ymosododd Calfin hefyd a'i holl egni. 
Yn y flwyddyn ganlynol gwnaeth gynyg i sef- 
ydlu coleg yn Genefa, er addysgu ieuenctyd; 
ac mewn tair blynedd cafodd ei ddymuniadau 
eu cyflawni, a chafodd ef ei hun ei ddewis i sef- 
yllfa proffeswr duwinyddiaeth ynddo, mewn 
cysylltiad â Chlaudius Pontus. _ Y coleg hwn ar 
ol hyny a ddaeth i fod yn hynod o ddefnyddiol 
ac yr oedd yn enwog am y dynion dysg- 
edig a duwiol a ddeilliasant o hono, _ Yn yr un 
flwyddyn cafodd Calfin eî anrhegu â rhyddfrein- 
iad dinas Genefa ; adgyhoeddodd ei “ Egwyddor- 
ion Cristionogol,” yn gystal yn Ffrangaeg a Lla- 
din; parotodd i'r argraffwasg ei esboniad ar 
Esay ; a gwrthwynebodd mewn modd llwydd- 
ianus gyfeiliornad newydd oedd wedi cyfodi o 
barthed cymeriad cyfryngol Crist. Yn 156L 
cafodd Calfin ei wysio ger bron llys Genefa, ar 
ddymuniad Siarls y IX., dan y cyhuddiad o fod 
yn elyn i Ffrainc a'i brenin. Ond ar ol ymchwil, 
ymddangosodd mai yr unig gyhuddiad ag y gall- 
wyd ei brofi yn ei erbyn oedd, iddo ddanfon 
cenadau heddwch i'r deyrnas hono. _ Yn fuan ar 
ol hyny efe a gyhoeddodd ei esboniad ar Daniel; 
ac ymboenodd yn fawr ar ran y Protestaniaid 
yn Ffrainc, y rhai y pryd hwnw a erlidid gan y 
Dug Guise. Yn 1562, anmharodd ei iechyd yn 
fawr, a gorfu arno gwtogi ei lafur yn Genefa, yn 
nghyd a'i fyfyrdod. Ond yn y flwyddyn hon 
a'r un ganlynol efe a bregethodd ar athrawiaeth 
y Drindod—a orphenodd ei esboniad ar lyfrau 
Moses a Joshua--ac a gyhoeddodd ei atebion 
enwog i ddirprwywyr cymanfa Lyons. Yn y 
flwyddyn 1564 aeth ei iechyd yn raddol yn 
wavth; eto yr oedd yn sefyll ar gyflawni cymaint 
o ddyledswyddau ei swydd ag yr oedd ei nerth 
yn ganiatau. Ar y 24 o Fawrth yr oedd yn 
bresenol yn y gymanfa; ar y 27 cafodd ei ddwyn 
i'r llys, a thraddododd, ger bron y boneddigion 
oeddynt wedi ymgynull, ei araeth ymadawol; 
ac ar yr 2 o Ebrill, ymddangosodd yn yr eglwys, 
derbyniodd sacrament swper yr Arglwydd gan 
Beza, ac unodd a'r gynulleidfa fawr yn ngwabanol 
ranau yr addoliad. I'r rhaglawiaid yn y mis can- 
lynol traddododd araeth alluog ac effeithiol; aci 
weinidogion tref a gwlad, y rhai a ymgynullasant 
yn ei ystafell ef ar yr achlysur hwnw, y traddod- 
odd bregeth doddedig ac enwog. Hwn ydoedd 
ei lafur cyhoeddus olaf. Momentau olaf ei fyw- 
t a MU at y gwaith o addoli Duw, hyd 
al yr 28, am wyth o'r eloch yr hwyr 
bu fia; yn 54 Rh Z 2 Hy a 
Fel esboniwr yr ysgrythyrau, yr oedd Calfin 
yn sobr, ysbrydol, a threiddiol. Fel duwinydd, 
y mae yn sefyll yn mhlith y rhai blaenaf yn 
mhob oes a gwlad. Y mae ei “ Egwyddorion,” 
( Institubes,) y rhai a gyfansoddwyd ganddo yn 
ei ieuenctyd, yn nghanol gwasgiad gwahanol 
ddyledswyddau, a chynddeiriogrwydd a therfysg 
yr amseroedd, y rhai a safasant yn ngwyneb pob 
math o ymosodiadau, yn ddiddadl yn ei gynys- 
gaeddu ef a'r cyfryw flaenoriaeth. Fel gwladwr, 
er nad oedd y gyfraith yn cael ond rhan fechan 
mewn cymhariaeth o'i sylw, nid oedd iddo yn 
mhlith ei gydoeswyr ond ychydig gydraddiaid. 


CAL 


147 


CAL 


Yn fyr, dangosodd mewn modd amlwg a grymus, 
yr holl gynheddfau moesol a naturiol hyny a'i 
dynodant yn un galluog o gyfarwyddo tybiau, a 
llywodraethu terfysgiadau cenhedloedd ymofyn- 
gar ac aflonydd. Trwy holl ystod brofedigaeth- 
us a pheryglus y diwygiad, dangosodd yn ddi- 
newid, y fath ddoethineb mewn cyngor, y fath 
sel synwyrol, ac ar yr un pryd y fath gymeriad 


penderfynol a gwrol ag oeddynt yn ei wneuthur 


yn wir hynod. Nid oedd dim a allasai am fynyd 
ei atal ef rhag cyflawni ei ddyledswyddau yn y 
modd ffyddlonaf; na dim allasai ei ddenu ef 
' oddiar lwybr uniondeb. Pan y byddai hyd yn. 
nod sylfeini y byd yn ymddangos megys yn 
siglo, safai ef fel colofn y gwirionedd, yn syth a 
diysgog. Cymerodd ei orsaf rhwng dwy o'r 
teyrnasoedd mwyaf galluog yn yr oes hono; 
gwrthwynebodd a churodd yn gylchynol holl 
rym y llywodraeth babaidd--amddiffynodd achos 
Duw a'r gwirionedd yn erbyn Siarls ddichellgar 
ar un llaw, ac yn erbyn Francis wenieithusa phen- 
boeth ar y llaw arall. Yr ysgrifell oedd ei arfmwy- 
af effeithiol ef; ac yr oedd hwn uwchlaw ecyfyng- 
iad a gwrthbrofiad ei wrthwynebwyr breninol. 
Yn wir, ar faes dadlwriaeth dduwinyddol yr 
oedd yn hollol anorchfygol trwy unrhyw allu na 
chysylltiad galluoedd ag a allasai ei wrthwy- 
nebwyr lluosog eu dwyn i'w erbyn. Efenid yn 
unig a wrthbrofodd ac a ataliodd yr amrywiol 
gyfeiliornadau a godasant i fyny mor aml mewn 
canlyniad i derfysg yr amseroedd, ac oeddynt 
yn bygwth dinystr yr boll ymdrechiadau a wnaid 
tuag at oleuo'r byd mewn gwybodaeth grefyddol; 
ond cyhoeddiad ei egwyddorion a gynorthwyodd 
i raddau hynod, i uno cyfeillion y diwygiad o 
ran eu crediniaeth grefyddol, ac mewn canlyniad 
i gyfrestru grym, ac i uno a rhoddi effaith i ym- 
drechiadau yr holl rai a ymdrechent dros y ffydd 
a rodded unwaith i'r saint. 

Ond ni chaniata lle i ni roddi rhywbeth tebyg 
i gofrestr o ragoriaethau cymeriad y diwygiwr 
ardderchog, neu o'r gwasanaeth anmhrisiadwy 
a wnaeth i gymdeithas. Efe ydoedd wr uniawn 


ada. Yn nghyflawn ystyr yr ymadrodd gellir 
ei gyfenwi ef “ Cymwynaswr y byd.” Yny 


modd mwyaf dwys ac effeithiol y llafuriodd efe 
hefyd dros fudd tymhorol, ac yn enwedigol budd 
tragwyddol ei gyd-ddynion. Dygodd yn amlwg 
i- anturiaeth bwysfawr yr oes hono, swm mwy o 
allu moesol a deallawl nag tn arall o'r diwyg- 
wyr. ŶY mae hyd yn nod y pwyllog Scaliger yn 
ei gyhoeddi ef y cymeriad goruchelaf a ym- 
ddangosodd er yr oes apostolaidd, a'r dyn dysg- 
edicaf yn Europ yn ddwy ar hugain oed. Ac y 
mae effeithioldeb digyfrwng ei feddwl anorch- 
fygol ef yn cael ei deimlo eto yn fawr trwy 
ffrwyth meistrolaidd ei ysgrifell, a bydd iddo 
gael ei deimlo yn barbaus yn llwyddiant gwir- 
ioneddol yr eglwys, hyd nes byddoi'w hegwydd- 
orion enill buddugoliaeth hollol. 

Ond er holl rinweddau ardderchog cymeriad 
Calfin, a'r cymwynasau anfarwol y cynysgaedd- 
odd y byd â hwynt, efallai na bu un dyn erioed, 
enw yr hwn a fu yn wrthrych cyfrifiadau mor 
enllibus, gwrthun, ac aml, a'r eiddof. Y Pab- 
ydd a'r Protestant, y Cristion a'r gwrthgredwr, 
yn fynych a unasant yn galonog yn eu hym- 
drechiadau i dduo cymeriad y diwygiwr anrhy- 


deddus hwn. Yn wir, Calfin a Chalfiniaeth yd- 
ynt eiriau, wrth sain y rhai y mae llawer yn 
sefyll megys yn ddychrynedig, mewn math o 
syndod aruthrol, fel pe byddent yn cynwys rhyw 
beth annhraethol farbaraidd ac arswydus. Ac 
y mae yn dygwydd yn aml, fod y rhai sydd wres- 
ocaf yn eu casineb ato ef, a helaethaf yn eu 
gwaradwyddiadau ar ei enw, erioed heb ddarllen 
cymaint ag un llinell o'i ysgrifeniadau, ac heb 
wybod cymaint ag un ffaith o'i fuchedd. Yn 
awr y mae yn ymddangos yn dra rhyfedd, fod 
Calfin yn cael ei nodi allan megys o blith y di- 
wygwyr eraill, i fod yn arwydd yr hwn y dy- 
wedir yn ei erbyn. Y mae yn ddigon eglur ei 
fod yn blaenori ar ei gydoeswyr yn yr holl gyn- 
heddfau moesol a deallol ag sydd yn cyduno i 
ffurfio cymeriad hoff ac anrhydeddus. Gwir ei 
fod yn perchenogi rhyw gymaint o agweddau 
gerwin, tymheredd cyffrous a ffyrnig, ac ysbryd 
anhyblyg yr amseroedd—ac yr oedd hyny yn 
dda i'r byd; canys pa fodd y gallasai gyf- 
lawni y gwaith a osodwyd iddo, heb fod peth 
o'r ansoddau gerwin hyn yn ei gyfansoddiad? 
Pan yr oedd pob peth o'i gwmpas yn cyduno i'w 
wasgu i lawr, neu i'w dvoi o'i ffordd, pa fodd y 
gallasai sefyll yn wrol a diofn dros y gwirionedd 
heb rywbeth anhyblyg ac anorchfygol yn ei 
egwyddorion a'i deimladau? Yn wir, nid oes 
gan y Dyndodiaid eu hunain ond sylfaen dlawd i 
waradwyddo Calfin yn achos Serfetus, pan y cof- 
iant i Socinus ei hun wneyd yr un peth i raddau 
mawr, o barthed i'w frawd mwy cyfeiliornus, 
Dafydd. 

Y mae Calfin, a gadael iddo gyfeiliorni yn 
achos Serfetus, yn teilyngu parch, ac nid mell- 
dithion oliaid.  Perchid ef yn fawr gan holl 
ddynion da yr oes hono; ac er hyny hyd yma 
y mae yn parhau i gael ei barchu; a chyhyd ag 
y bydd i ragoriaeth moesol goruchel, a mawrhydi 
rhinwedd lem mewn un gradd, barhau yn wrth- 
rychau dynol gymeradwyaeth, bydd coffadwr- 
iaeth Calfin mewn bri. 

Ymddangosodd gwaith Calfin mewn ffurf 
gasgliadol yn Genefa, yn 12 cyfrol unplyg, yn 
1578; cafodd ei adargraffu yn yr un lle, yn saith 
cyfrol unplyg, yn 1617: ac yn naw cyfrol un- 
plyg, yn Amsterdam, yn 1671. Y cyhoeddiad 
diweddaf hwn yw y goreu. 

CALFINIAETH, yr athrawiaeth a ddysgwyd 
gan Calfin, yn Genefa, lle yr oedd yn broffeswr 
duwinyddiaeth. Y prif egwyddorion a ddysg- 
wyd gan Calfin oeddynt yr un ag eiddo Awgustin, 
esgob Hippo, a gwrthwynebwr Pelagius, yr hwn 
a anwyd Tach. 13, 354, ac a fu farw yn y fiwyddyn 
4830, yn 76 oed. Y maent yn cael eu cynwys 
mewn pump o erthyglau, y rhai, o herwydd 
iddynt gael eu trin yn neillduol yn nghymanfa 
Dort, a gyfenwir er hyny Y pum pwnc. Y rhai 
hyn ydynt—rhagluniaethad, prynedigaeth neill- 
duol, llygredigaeth hollol, galwedigaeth effeithiol, 
a pharhad sicr y saint. Y rhai hyn sydd yn 
gwahaniaethu Calfiniaeth ac Arminiaeth oddi- 
wrth eu gilydd; ac y mae esgob Horsley yn 
dywedyd, “ Fod tybiau Awgustin, y rhai ydynt 
sail Calfiniaeth, wedi cael amddiffynwyr gwresog 
yn eglwys Rhufain ei hun. Yn wir, medd efe, 
dros hir amser, y rhai hyn oedd dybiau llwyddol 
yr eglwys Latinaidd.” Ond gellir dywedyd yn 


CAL 


148 


CAL 


ngeiriau Jeremiah, “ Pa fodd y tywyllodd yr 
aur? y newidiodd yr aur coeth da?” U 

Egwyddorion Calfiniaeth oeddynt egwyddorion 
y diwygwyr,—y Puritaniaid—a'r Anghydffurf- 
wyr; ac er cymaint a ddywedwyd ac a ysgrifen- 
wyd i'r gwrthwyneb, ymddengys mai hwynt-hwy 
yw egwyddorion erthyglau eglwysig wladol Lloegr 
a'r Alban; er nad hwynt-hwy yw egwyddorion 
proffesedig y rhan fwyaf o lawer o weinidogion y 
flaenaf o'r ddwy. Dengys hyn mor ddiwerth yw 
dynol gredôau, ac mor aneffeithiol ydynt, er eu 
harwyddo, i ateb dyben proffesedig eu lluniaeth- 
ad, sef cadw dynion o'r un syniadau yn nghylch 
pynciau sylfaenol crefydd. 

Gellir sylwi yn mhellach, mai egwyddorion 
Calfiniaeth yw egwyddorion llawer o'r Henadur- 
yddion presenol—yr holl Anymddibyniaid—yr 
holl Drefnyddion Whitfilaidd; yn nghyd â'r 
rhai Cymreig—yr holl Fedyddwyr neillduol, a'r 
holl weinidogion a_ gyfenwir “ efengylaidd,” 
perthynoli eglwys wladol Lloegr a'r Iwerddon. 

Prif fantais y cysawd Calfiniaidd yn ol barn 
ei goleddwyr, ydyw eì fod yn tueddu i genhedlu 
meddyliau goruchel a dyrchafedig mewn dynion 
am Dduw; a meddyliau gostyngedig, isel, a 
gwael ynddynt am danynt eu hunain; gan ei 
fod yn cymeryd ymaith bob sylfaen dynol ym- 
ffrost, ac yn gwneuthur dyn yn ddyledwr hollol 
i ras am ei gadwedigaeth, yn ei holl ranau. 

Y prif wrthddadl a ddygir yn erbyn Calfin- 
iaeth gan ei gwrthwynebwyr, ydyw “* Eu bod yn 
gwneuthur pob llafur ac ymdrech yn ofer, ac 
felly yn tueddu dynion i benrhyddid, diofalwch, 
asegurdod. Ond ei choleddwyr a apeliant yn 
êofn, am anuniondeb y cyfryw gasgliad, at 
fucheddau ei phroffeswyr yn gyffredinol. Haerant, 
na cheir yn mhlith yr holl enwadau eraill, es- 
iamplau mwy enwog o sel, cariad, haelioni, 
llafur ac ymdrech personol ac eglwysig, dirgel- 
aidd a chyhoeddus, nag a geir yn gyffredinol yn 
eu plith hwy. Cyfaddefant gyda galar, fod 
eithriadau i'r honiad cyffredinol hwn i'w cael yn 
eu plith hwy fel eraill; ond haerant, nad yw 
hyny yn gwneuthur dim mewn gwirionedd yn 
erbyn eì rym, gan nad yw ychydig eithriadau yn 
gwanhau dim ar ymresymiad oddiwrth reol 
gyffredinol. Nid y peth yw rhai, ond y peth 
yw'r cyffredinolrwydd yw'r pwnc mewn dadl. 
Yn yr olwg hon, (er nad ydynt yn chwenych 
ymffrostio, oddigerth yn nhuedd grefyddol yr 
athrawiaeth a broffesant,) y maent yn dra 
hyderus eu bod yn ymddangos gyda chymaint o 
fantais ag unrhyw enwad pa bynag. Credant 
hwy, gyda'r President Edwards, “ Mai y rhai 
sydd yn son fwyaf am weithredoedd da, ac yn 
pwyso fwyaf arnynt, yw y rhai sydd yn gyffredin 
yn gwneyd leiaf o honynt; ac mai y rhai sydd 
yn son leiaf am danynt, ac yn pwyso leiaf 
arnynt, yw y rhai sydd yn gwneyd fwyaf o 
honynt.” 

Yn mherthynas i egwyddorion Calfiniaeth, 
gwel yr erthygl nesaf. 

CALFINIAID, coleddwyr athrawiaeth Calfin. 
Dosparthir y rhai hyn, yn uwch-Galfiniaid— y 
Calfiniaid caeth—a'r Calfiniaid teŷ, neu ddiwedd- 
ar. Yn mhlith yr uwch-Galfiniaid y gellir 
rhestru'r Antinomiaid, y Crispiaid, a'r Hopkin- 
soniaid; y rhai a ddarlunir tan eu henwau 


priodol yn y gwaith hwn. _ Y Calfiniaid caeth, 
yw y rhai a fabwysiadant dybiau Calfin ei hun, 
a chymanfa Dort, gan ymgadw yn hollol gaeth 
atynt yn mhob peth. Y Calfiniaid Zeg, neu 
ddiweddar, yw y rhai hyny a wahaniaethant 
oddiwrth Calfin a chymanfa Dort, yn benaf 
mewn dau bwnc—athrawiaeth gwrthodedigaeth, 
a helaethrwydd iawn Crist. 

I'r dyben i ddarlunio tybiau y Calfiniaid caeth 
mae yn ymddangos yn angenrheidiol i wneuthur 
ychydig o ddyfynau allan o ysgrifeniadau Calfin 
ei hun, a chymanfa Dort. 

““ Rhagluniaethiad (medd Calfin,) trwy'r hwn 
y mae Duw yn mabwysiadu rhai i obaith bywyd, 
ac yn dyfarnu eraill i farwolaeth dragwyddol, ni 
ddichon i neb ag sy'n ewyllysio cael enw am 
grefydd, i ryfygu ei wadu yn hollol. Ond y mae 
wedi ei oblygu mewn llawer o gecraeth, yn 
neillduol gan y rhai a wnant ragwybodaeth yn 
achos o hono. Yr ydym ni yn dal fod y ddau 
yn perthyn i Dduw, ond y mae yn beth chwithig 
i ddarlunio un megys yn dybynu ar y llall. 

“* Rhagluniaethiad y galwn arfaeth dragywydd- 
ol Duw, trwy yr hon y penderfynodd, ynddo ei 
hun, beth a ddeuai o bob un o ddynolryw yn 
bersonol.  Oblegyd nid ydynt oll wedi eu creu 
gyda'r un gyífelyb dynghedfen ; eithr y mae 
bywyd tragwyddol wedi ei ordeinio i rai, a 
marwolaeth dragwyddol i eraill. Gan fod pob 
dyn gan hyny wedi eu creu i'r naill neu'r llall 
o'r dybenion hyn, yr ydym yn dywedyd eu bod 
wedi eu rhegluniaethu naill aì i fywyd neu i 
farwolaeth.” 

Yr enwog ddiwygiwr a â rhagddo i brofi y 
pwnc hwn drwy ymddygiad Duw tuag at hâd 
Abraham, a thuag at bersonau neillduol, megys 
Jacob ac Esau. Gwel Jnstitutes, book II. ch. 
21.sec. 5.  Allen's trans. vol 2, pp. 404-5. 

““ Yn awr, gyda golwg ar y gwrthodedigion 
(medd Calfin) y rhai y mae'r apostol yn eu dwyn 
i mewn yn yr un lle :—megys y cadd Jacob heb 
haeddiant wedi ei gyraedd eto trwy weithredoedd 
da, ei wneyd yn wrthrych gras, felly Esau, tra 
eto heb ei anurddo âg un bai, a gyfrifwyd yn 
wrthrych casineb, Rhuf. ix. 13. Os bydd i ni 
droi eìn sylw at weithredoedd, yr ydym yngwneyd 
anmharch ar yr apostol, megys pe nad. oedd efe 
yn canfod yr hyn sydd yn eglur i ni. Yn 
awr, nad oedd efe yn canfod dim sy eglur, oblegyd 
y mae yn hôni yn bendanti un gael ei ethol 
ac i'r llall gael ei wrthod, pan nad oeddynt 
eto wedi gwneyd na da_na drwg, i'r TH 
i brofi nad yw rhagluniaethiad dwyfol wedi ei 
sylfaenu mewn gweithredoedd. Yn ail, Pan 
y mae yn codi y gwrthddadl, pa un â. oedd 
Duw yn anghyfiawn, nid yw byth yn cy- 
mhell, yw hyn a fuasai y diffyniad goreu Ad 
amlycaf i'w gyfiawnder, bod Duw yn gwobrwyo 
Esau yn ol ei ddrygioni; eithr y mae yn ym- 
foddloni ar atebiad hollol wahanol,—bod 
gwrthodedigion wedi cael eu cyfodi i'r dyben yma 
fel y byddai i ogoniant Duw gael ei amlygu 
trwyddynt hwy. Yn olaf, y mae yn ychwanegu 
y sylw canlynol, “Mai y neb y myno y WRe 
Duw yn trugarhau wrtho, a'r neb y myno y mae 
efe yn ei galedu.” Yr ydych yn canfod y modd 
y mae efe yn priodoli y ddau yn hollol i ewyllys 
Duw. Os gan hyny nad allwn gael allan un 


CAL 


149 


CAL 


achos paham y mae efe yn trugarhau wrth ei 
bobl, ond mai dyna oedd ei ewyllys, felly ni 
allwn gael un achos ond ei ewyllys am wrthodiad 
eraill: canys pan y dywedir fod Duw yn caledu, 
neu yn trugarhau wrth y neb a fyno, y mae 
dynion trwy y cyfryw ymadrodd yn cael eu 
dysgu i beidio ag ymofyn un achos arall ond ei 
ewyllys ef.” nd sec. 2, p. 425. 

Y mae yn eglur modd bynag, nad oedd y 
duwinydd enwog yma yn meddwl dinystrio cyf- 
rifoldeb dyn, a gwneuthur arfer moddion yn 
beth ofer; oblegyd y mae'r ysgrythyr yn cyfarch 
dyn â chynghorion a cheryddon, er ei bod bob 
amser yn priodoli y tuedd i ufyddhau i ras Duw. 
bid. book IIT., chap. 9., sec. â. 

Yn mherthynas i bechod gwreiddiol y mae yn 
dywedyd—““ Pechod gwreiddiol, fel yr ymddeng- 
ys i ni, ydyw halogrwydd a llygredd etifeddol 
ein natur, wedi ymledaenu trwy yr holl enaid, 
yn ein gwneyd yn agored i ddigofaint dwyfol, ac 
yn gweithredu ynom y gweithredoedd hyny ag 
a eilw'r ysgrythyr yn weithredoedd y cnawd. 
Y ddau beth hyn a ddylent gan hyny gael sylwi 
yn fanwl arnynt. Yn gyntaf, gan fod ein natur 
mor hollol ddirywiediz a halogedig, ein bod o 
herwydd y llygredd hwn ei hun yn cael ein 
hystyried wedi ein condemnio yn ngolwg Duw, 
i'r hwn nid oes dim yn dderbyniol ond cyfiawn- 
der, diniweidrwydd, a phurdeb. Ac nid yw y 
darostyngiad hwn i gosb yn cyfodi o fai un arall; 
canys pan y dywedir fod pechod Adda yn ein 
gwneyd ni yn agored i gosb, nid yw hyny i'w 
ddeall megys pe byddem ni, er yn ddiniwaid, yn 
cael ein llwytho yn amhaeddianol âg euogrwydd 
ei bechod ef; ond o herwydd ein bod oll yn 
ddeiliaid melldith mewn canlyniad i'w drosodd 
ef—am hyny y dywedîr ei fod ef wedi ein maglu 
ni mewn euogrwydd. Er hyny yr ydym yn cael 
oddiwrtho ef, nid yn unig y gosb, ond hefyd yr 
halogrwydd, i'r hwn y mae y gosb yn gyfiawn 
ddyledus.” Jbid. book IT. chap. l. sec. 8. 

Wedi anrhegu y darllenydd âg ychydig ddy- 
fynau allan o waith Calfin ei hun ar y ddau bwnc 
rhac grybwylledig, cawn yn bresenol osod o'i 
flaen grynodeb o benderfyniadau cymanfa Dort 
o barthed y pum pwnc; yr byn a ystyrir yn saf- 
bren (standard) Calfiniaeth gaeth. 

1. Am Ragluniaethiad.. ““ Megys y pechodd 
holl ddynolryw yn Adda, ac yr aethant yn agor- 
ed i felldith amarwolaeth dragwyddol, ni buasai 
Duw yn gwneyd un anghyfiawnder â neb, pe 
buasai yn penderfynu gadael yr holl hì) ddynol 
dan bechod a than felldith, gan eu condemnio 
hwynt o herwydd pechod; yn ol geiriau yr apos- 
tol—“yr holl fyd yn euog ger bron Duw,' Rhuf. 
ili. 19, 283; vi. 23. 

““ Bod ffydd yn cael ei rhoddi i rai mewn amser, 
ac eraill heb ei chaffael, sydd yn tarddu o'i ar- 
faeth dragwyddol ef; canys hysbys i Dduw yw 
ei weithredoedd oll erioed, Act. xv. 16; Eph.i. 
11. Yn ol y cyfryw arfaeth y mae efe mewn 
modd grasol yn tymheru calonau yr etholedigion, 
gan nad pa mor galed y byddont, gan eu plygu 
i gredu; ond y mae yn gadael yr a»etholedigion 
mewn barn gyfiawn, i'w cyndynrwydd a'u caled- 
rwydd eu hunain. Ac yma yn neillduol y mae 
gwahaniaeth mawr, a hwnw ar yr un pryd yn 
drugarog a chyfiawn; gwahaniaeth rhwng dyn- 

U 


ion wedi eu colli yn gyfartal, yn ymddangos i 
ni; neu yr arfaeth o etholedigaeth a gwrthoded- 
igaeth, yr hon sy'n cael ei datguddio yn ngair 
Duw ; a'r hon y mae dynion drygionus, halog. 
edig, ac anwadal, yn ei gwyrdroi i'w dinystr 
eu hunain, eithr sy'n cynwys dyddanwch an- 
nhraetholi ddynion santaidd a duwiol. 

“ Eithr etholedigaeth yw bwriad dinewid Duw, 
trwy yr hwn cyn sylfaenu y byd, y dewisodd o 
fysg yr holl hil ddynol, y rhai a syrthiasant o'u 
diniweidrwydd cyntefig, trwy eu bai eu hunain, 
i bechod a dinystr, yn ol boddlonrwydd rhyddaf 
ei ewyllys ei hun, ac o ras yn unig, nifer neill- 
duol o ddynion, heb fod yn well na theilyngach 
nag eraill, eithr yn gorwedd yn yr un trueni ag 
eraill, i iechydwriaeth trwy Grist, yr hwn yr 
oedd efe er tragwyddoldeb wedi ei osod yn Gyf- 
ryngwr a Phen yr holl etholedigion, ac yn syl- 
faen iechydwriaeth; ac am hyny yr arfaethodd 
efe eu rhoddi iddo i'w cadw, ac i'w galw yn 
effeithiol a'u tynu i gymdeithas ag ef trwy ei 
air a'i ysbryd; neu efe a arfaethodd 'roddi 
iddynt wir ffydd i'w cyfiawnhau, santeiddio, ac 
o'r diwedd i'w gogoneddu yn weithredol, Eph, 
i. 4—6; Rhuf. viii. 30. 

““Yr etholedigaeth hon ni wnaethpwyd, o 
herwydd ffydd wedi ei rhagweled, ufydd-dod 
ffydd, santeiddrwydd, nac un rhinwedd na thu- 
eddiad da arall, fel achos neu amod rAagangen- 
rheidiol yn y dyn er cael ei ethol, Eph.i.4; 
Rhuf. ix. 11—183; Act. xiii. 48. 

** Yn mhellach, y mae yr ysgrythyr santaidd 
yn egluro a chanmol i ni ras tragwyddol a rhad 
ein hetholedigaeth yn hyn yn fwy neillduol, am 
ei bod yn dadgan nad yw holl ddynolryw wedi 
cael eu hethol, eithr bod rhai heb eu hethol, neu 
wedi eu gadael allan o etholiad tragwyddol Duw, 
y rhai mewn gwirionedd, o'i rydd, cyflawn, difai, 
ac anghyfnewidiol ewyllys da, yr arfaethodd 
Duw i'w gadael yn y trueni cyffredinol, i'r hwn 
trwy eu bai eu hunain y taflasant eu hunain; 
ac i beidio cyfranu iddynt ífydd fywiol a gras 
troedigaeth; eithr o'r diwedd, wedi eu gadael 
yn eu ffyrdd eu hunain, a than farn gyfiawn, nid 
yn unig ar gyfrif eu hangrediniaeth, ond hefyd 
o herwydd eu holl bechodau eraill, i'w condemnio 
a'u cosbi am byth er mwyn amlygu ei gyfiawnder 
ei hun. A thyma arfaeth gwrihodedigaeth, yr 
hon sydd yn penderfynu nad yw Duw awdwr 
pechod, (yr hyn o'i feddwl sydd gabledd,) eithr 
yn farnwr a dialydd anfeidrol a chyfiawn.” 
ScotUs Synod of Dort, pp. 112—124. 

2. Am farwolaeth. Crist. “* Marwolaeth Mab 
Duw sydd aberth ac iawn unigol a pherífeithiaf 
dros bechodau; o werth a phris anfeidrol, hollol 
ddigonol yn ddyhuddiant dros bechodau yr holl 
fyd; ond o herwydd fod llaweroedd o'r rhai a 
elwir trwy yr efengyl nad ydynt yn edifarhau 
nac yn credu yn Nghrist, eithr yn marw mewn 
anghrediniaeth; y mae hyn yn cyfodi nid o un 
diffyg. neu annigonolrwydd yn yr aberth a 
ofírymwyd gan Gristar y groes, eithr o'u bai 
hwy eu hunain. 

«Yr oedd Duw yn ewyllysio bod i Grist, 
trwy waed y groes, allan o bob llwyth, cenedl, 
ac iaith, â effeithiol brynu yr holl rai hyny, a'r 


“rhai hyny gyn unig, y rhai a ddewiswyd er tra- 


gwyddoldeb, ac a roddwyd iddo gan y Tad, fel 


CAL 


y byddai iddo eu cynysgaeddu a rhodd ffydd,” 
&c. Scoyt's Synod of Dort, pp. 128—130. 

3. Am lygredigaeth dyn. “'Holl ddynolryw 
ydynt wedi eu llunio mewn anwiredd a'u geni 
yn blant digofaint, yn ddiduedd at bob da iach- 
usol, yn dueddol at ddrwg, yn farw mewn pech- 
od, ac yn gaethweision drygioni; ac heb ras 
adnewyddol yr Ysbryd Glan, nid ydynt yn 
ewyllysgar na galluog i droi at Dduw, i ddiwygio 
eu natur lygredig, nac i dueddu eu hunain at 
ei gwellhad.” Scott's Synod of Dort, pp. 125-6. 

4. Am ras ac ewyllys rydd. ““ Ond yn yr un 
modd, megys nad yw dyn trwy y cwymp yn 
peidio a bnd yn ddyn, yn meddu deall ac ewyllys, 
felly ni chymerodd pechod, yr hwn a ymdaen- 
odd dros yr holl hil ddynol, natur dynolryw 
ymaith, eithr y mae wedi ei llygru a'i hanurddo 
yn ysbrydol, fel nad ydyw hyd yn nod y gras 
hwn o adenedigaeth yn gweithredu ar ddynion 
fel coed a cheryg, nac yn cymeryd ansoddau yr 
ewyllys ymaith, neu yn ei gymell mewn modd 
treisiol tra yn anewyllysgar; eithr mewn modd 
ysbrydol yn ei adfywio, iachau, diwygio, ac ar 
yr un pryd yn ei hyfryd dueddu; fel megys yr 
oedd o'r blaen yn cael ei lywodraethu yn hollol 
gan wrthryfel a gwrthwynebiad y cnawd, felly 
yn awr y gallo ufydd-dod parod a chywir yr 
ysbryd ddrchreu teyrnasu; yn yr hyn mewn 
gwirionedd y mae adnewyddiad ein hewyllys 
ysbrydol a'n rhyddid yn gynwysedig. O her- 
wydd paham, oni buasaii awdwr clodwiw pob 
daioni weithredu ynom, ni buasai un gobaith i 
ddyn ymgyfodi o'r cwymp trwy yr ewyllys rydd 
hono, trwy yr hon pan yn sefyll, y syrthiodd i 
ddinystr.” /0êd. p. 141. 

5. Am barhad. “' Nid yw Duw, yr hwn sydd 
gyfoethog o drugaredd, trwy ei fwriad dinewid o 
etholiad, yn hollol yn cymeryd ymaith ei 
Ysbryd Glan oddiwrth ei eiddo, hyd yn nod 
mewn cwympiadau galarus; ac nid yw efe yn 
goddef iddynt syrthio i lawr fel ag i golli gras 
mabwysiad, a chyflwr o gyfiawnhad; neu i gy- 
flawni y pechod ì farwolaeth, neu yn erbyn yr 
Ysbryd Glân; fel trwy gael eu gadael ganddo ef, 
y byddai iddynt daflu eu hunain bendramwnwgl 
i ddinystr tragywyddol,....Fel nid trwy eu 
haeddiant a'u grym eu bunain, eithr trwy rad 
drugaredd Duw, y maent yn caffael, nad ydynt 
nac yn Aollol syrthio ymaith oddiwrth ffydd a gras, 
nac yn aros o hyd yn eu cwympiadau, ac yn cael 
eu dinystro.”  Tbid. pp. 150-1. 

Wedi rhoddi y darluniad uchod o ddaliadau 
y Calfiniaid. caeth, awn rhagom i sylwi ar 
y gwahaniaeth sy rhwng y Calfiniaid teg, neu 
y Calfiniaid diweddar â hwynt. Y maent yn 
gwahaniaethu oddiwrth Calfin a chymanfa Dort; 
yn benaf mewn dau beth ; sef yn nghylch gwrth- 
odedigaeth, a natur a helaethrwydd marwolaeth 
Crist. 

1. Yn mherthynasi wrthodedigaeth. Y mae 
y Calfiniaid teg yn credu, nad gwrthwyneb 
etholedigaeth, ond gwrthwyneb cymeradwy- 
aeth yw y gair; ac o ganlyniad, nad oes un cys- 
ylltiad angenrheidiol rhwng gwrthodedigaeth a 
rhagluniaethiad, neu etholedigaeth; eithr ei 
fod bob amser, yn cael ei gysylltu yn y Beibl â 
phechod ei wrthrychau, fel yr achos o hono, ac 
nid âg arfaeth Duw, Jer. vi. 30; 2 Tim. iii. 8; 


150 


CAL 


Tit. i. 26. Nid yw peidio ag ethol, o angen- 
rheidrwydd yn cynwys gwrthodiad; ac nid yw 
yn ymddangos fod gwrthodedigaeth, un amser, 
yn cael ei arferyd yn yr ysgrythyrau yn yr ystyr 
o beidio ag ethol; ac felly nad oes un berthynas 
rhyngddo ag etholedigaeth y Beibl. _ Gweithred 
bendant yw gwrthod; ond nid yw peidio ag ethol 
yn un weithred yn y byd—dim ydyw. Ni ellir 
meddwli Dduw wneuthur un cam nac anghyf- 
iawnder â'r anetholedigion wrth beidio eu hethol, 
oddieithr gallu dangos yn gyntaf ei fod dan 
rwymau i wneuthur hyny, neu eu bod hwy yn 
haeddu iddo wneyd hyny â hwynt. 

*“ Gwrthodedigaeth ; neu ragluniaethiad i farw- 
olaeth a thrueni fel y dyben, ac i bechod fel y 
moddion, yr ydwyf (medd y Cymro clodwiw 
hwnw, y diweddar Barchedig Dr. Edward 
Williams, o Rotherham,) yn ei alw yn gymysg- 
edd anmhur & Chalfiniaeth, heb unrhyw syl- 
faen iddo yn ystyr yr ysgrifen santaidd, nac 
yn natur pethau; oddigerth einbod yn meddwl 
wrtho, yr hyn nad oes neb yn ei amheu, sef 
penderfyniad i gosbi yr euog.” Y mae y Dr. 
Williams yn galw hyn yn gymysgedd, oblegyd 
fod ei gysylltiad âg etholedigaeth i fywyd yn 
hollol dreisiol; yn anmAur, oblegyd fod y dyb ei 
hun yn waradwydd ffiaidd ar y cymeriad dwyfol, 
Dr. Williams' Sermon on Predestination; appen- 
dia. 

2. I natur a_ helaethrwydd marwolaeth Crist. 
Y mae'r ddwy ochr fel eu gilydd yn credu a 
phroffesu yn y modd egluraf, fod marwolaeth 
Crist yn aberth iawnol a dirprwyol, neu iddo 
farw nid yn unig er Jes, ond hefyd dros ac yn lle 
eraill, i'r dyben i'w cymodi â Duw, i'w cyfiawn- 
hau ger ei fron, ac i'w cadw i fywyd tragywyddol. 
Ond eto y maent yn gwahaniaethu yn y dull a'r 
modd ag y maent yn egluro hyn. Y mae y 
Calfiniaid caeth, yn enwedigol amryw o honynt, 
yn dadleu nid yn unig i Grist farw yn benodol 
dros rifedi terfynol, sef dros yr etholedigion, ond 


'hefyd iddo ddyoddef gradd neillduol o gosb 


mewn cyfartalwch hollol i haeddiant y personau 
dros ba rai yr oedd yn dyoddef; fel pe buasai eu 
rhifedi yn fwy, a'u pechodau yn amlach, y buasai 
raid iddo ddyoddef mwy, mewn cyfatebolrwydd, 
nag a ddyoddefodd yn weithredol, er mwyn eu 
prynu oddiwrth y gosb ag oedd yn ddyledus 
iddynt am eu pechodau. Y mae hyn yn tarddu 
nid yn unig oddiwrth eu gwaith yn ystyried 
pechod fel dyled arianol, neu fasnachol, ond 
hefyd oddiwrth eu gwaith yn ystyried cyfamod 
y prynedigaeth rhwng Crist a'r Tad, megys 
cytundeb masnachol; na'r hyn nis gall dim fod 
yn fwy anysgrythyrol, ac yn fwy annheilwng o'r 
cymeriad dwyfol, ac â natur pethau. Gellir 
talu dyledion arianol a masnachol yn eu rhyw, 
frwy ddychwelyd yn benodol yr hyn oedd ddyled- 
us, ond ni chyd-saif hyny byth â phechod. O 
herwydd y pethau hyn a'u cyffelyb, y mae'r 
Calfiniaid teg neu ddiweddar yn darlunio marw- 
olaeth Crist nid fel tâl masnachol, ond fel cyfrwng 
prynedigaeth, trwy yr hwn y mae Duw mewn 
modd cyson â'i berffeithderau yn rhyddhau cred- 
inwyr oddiwrth euogrwydd pechod, ac yn rhoddi 
hawl a meddiant iddynt mewn bywyd tragywydd- 
ol. Credant hwy fod aberth Crist o werth an- 
feidrol; ac i Dduw o rad gariad neu ewyllys da, 


CAL 


roddi ei unig-anedig Fab, fel na choller pwy 
bynag o ddynolryw a gredo ynddo ef, ond caffael 
o hono fywyd tragywyddol: ac yn yr ystyr hyn, 
yn gystal ag ystyriaethau eraill, i Grist farw dros 
““bawb;” a'i fod yn iawn, nid yn unig dros bech- 
odau ei bobl etholedig, eithr hefyd, fel y dywed 
Ioan, “dros bechodau yr holl fyd ;” ac na choll- 
wyd ac na chollir neb, o herwydd un diffyg na 
therfyn sydd yn aberth Crist; ond yn unig o 
herwydd eu gwrthodiad o hono, a'u diffyg ym- 
orphwysiad arno; er y credant, ar y llaw arall, 
_ iddo farw mewn modd neillduol, er sicrhau 

iechydwriaeth ei bobl, yn mha ystyr y dywedir 
iddo “farw dros y defaid,” a “a rhoddi ei hun 
dros ei eglwys, fel y santeiddiai efe hi a'i glanhau, 
ac y gosodai efe hiiddo ei hun yn eglwys heb arni 
na brycheuyn na chrychni, na dim o'r cyfryw.” 

Y mae Dr. Mager yn ei draethawd godidog ar 
yr iawn, yn dyweyd, “Ni chafodd aberth Crist 
erioed ei ystyried gan neb, oddigerth y rhai hyny 
a ewyllysiant warthruddo yr athrawiaeth o iawn, 
megys yn gwneuthur Duw yn ddyhuddadwy, neu 
gymodadwy; eithr golygir ef fel y moddion ap- 
wyntiedig o eiddo doethineb ddwyfol, trwy ba un 
y cyfranir maddeuant. Ond eto gofynir, ynmha 
fodd y gellir ystyried marwolaeth Crist, ac edrych 
arni fel aberth iawnol, yn gweithredu er maddeu- 
ant pechodau, oddigerth frwy ei bod yn dyhuddo 
neu gymodi Bod, yr hwn hebddi ni buasai yn 
maddeuini? Ateb y Cristion i hyn ydyw, Nis 
gwn i, ac nid yw yn perthyn i mi wybod yn ma 
ddull y mae aberth Crist yn gysylltiedig â 
maddeuant pechodau; y mae yn ddigon fod Duw 
wedi amlygu ei fod yn gyfrwng trwy ba un yr 
effeithir fy iechydwriaeth.—Nid ydwyf yn cymer- 
yd arnaf gywrain chwilio dirgelion y Goruchaf. 
Yr ydwyf yn ymostwng i'w ddoethineb ef; ac ni 
wrthodaf ei ras o herwydd fod dull ei gyfranogiad 
uwchlaw fy amgyffrediad.” 

Yn yr un modd y mae'r diweddar Ffwler mewn 
modd grymus ac egniol, yn ymwrthod â'r drych- 
feddwl o ddyhuddo y Bod dwyfol âg iawn, gan 
““honi mai'r effaitA ac nid yr achos o gariad Duw 
tuag at ddyn, ydyw yr iawn; a bod y dywediad 
gwrthwynebol yn gamddarluniad cywilyddus o 
farn y Calfiniaid yn gyffredinol;” er fod yn rhaid 
cyfaddef i rai o honynt roddi gormod o le i hyny 
gael ei ddywedyd am danynt. Y mae Mr. Ffwler 
yn ychwanegu, ““Os dywedwn fod ffordd wedi 
cael ei hagor trwy farwolaeth Cristi weithrediad 
rhydd ac anrhydeddus trugaredd, yn yr holl 
drefniadau ag y gwelodd doethineb Duw yn addas 
eu mabwysiadu, efallai trwy hyny y bydd i ni 
gynwys pob drychfeddwl ag a rydd yr ysgrythyr 
j ni o'r dygwyddiad pwysfawr hwnw.” Calvinistic 
and Socinian system compared, lelêer 'i. 

Dywed Mr. Jerram, “Nid wyf yn credu fod 
un ysgrifenydd cymeradwy o'n plaid ni yn 
dywedyd fod boddlonrwydd neu iawn yn ofynol 
fel cymhelliad i gariad a thosturi eithr yn unig 
fel cyfrwng trwy ba un y gellasai hyny gael ei 
amlygu mewn modd anrhydeddus. ' Nid oes neb 
yn golygu fod iawn yn angenrheidiol er iueddu 
Duw i drugarhau; er ein bod yn credu nad allasai 
trugaredd gael ei hamlygu mewn modd anrhy- 
deddushebiawn.” Letters on the atonement, p. 23. 

Yn mherthynasiAelaethrwydd marwolaeth Crist 
y mae erthyglaueglwys wladol Lloegr mewn modd 


151 


CAL 


eglur yn addef ei fod yn gyffredinol. Hyn yw barn 
y rhan amlaf o'i hesgobion enwocaf yn mhob oes, 
Dyma farn duwinyddion Calfinaidd mwyaf nod- 
edig yr oes hon; megys y Doctoriaid E. Williams, 
J. P. Smith, y Meistriaid Ffwler, Newton, Scott, 
Milner, &c. Dyma hefyd oedd barn Awgustin, 
esgob Hippo, yn y drydedd ganrif; canys pan y 
cyhuddwyd ef o wadu nad oedd Crist wedi marw 
dros bawb, cafodd ei amddiffyn gan Prosper ei 
ganlynwr, yr hwn ydoedd ragarfaethydd mor 
wresog ag un ysgrifenydd yn yr oes hono, trwy 
ddangos ei fod yn dali Grist “roddi ei hun yn 
bridwerth dros bawb.” Y mae Mr. Milner yn 
sylwi, Fod Awgustin bob amser yn ei bregethau 
ymarferol, yn darlunio aberth Crist megys yn 
gyffredinol; ac felly medd efe y dylai pob pregeth- 
wr ei ddarlunio, os ewyllysia wneyd lles i'w 
wrandawyr. Y mae yn ychwanegu, ““Diau fod 
ystyr naturiol ac eglur yr ysgrythyr yr un peth; 
ac yr oedd y dyb o iawn neillduol yn ddyeithr i'r 
hynafiaid, ac mi a ddymunaswn pe buasai yr un 
modd yn ddyeithr i'r diweddarion.” Miners 
Church Hist. vol. ITI., cent. v. chap. 9. 

Y mae erthyglau eglwys wladol Lloegr yn 
ddystaw yn mherthynas i wrthodedigaeth, er eu 
bod yn eglur a phendant ar etholedigaeth berson- 
ol adiamodol. Y maent hefyd, fel y sylwyd, 
yn addef cyffredinolrwydd marwolaeth Crist. O 
herwydd hyn tybia amrywiol iawn o'i haelodau, 
ac efallai bawb arall, eu bod yn cynwys darlun- 
iad lled gywir o Galfiniaeth deg. 

CALIXIAID, cangen o'r Hussiaid, yn Bo- 
hemia a Morafia, yn y bymthegfed ganrif. Y 
prif bwnc yn yr hwn yr oeddynt hwy yn gwahan- 
iaethu oddiwrth eglwys Rhufain oedd eu bod yn 
arfer y cwpan yn gystal a'r bara, neu yn cymuno 
yn y ddau ryw. Calix yw y gair Lladin am 
gwpan; ac oddiwrth hwnw y cawsant eu henwi 
Calixiaid.. Nid oeddynt hwy am ymneillduo 
oddiwrth eglwys Rhufain, eithr ewyllysient ddi- 
wygio yr offeiriaid—eu gwneuthur yn ddaros- 
tyngedig, fel eraill, i'r llywodraethwyr gwladol; 
a sefydlu pregethu yn mhob eglwys. 

CALIXTIAID, canlynwyr George Calixtus, 
duwinydd enwog yn y ddwyfed ganrifar bymtheg, 
a phroffeswr duwinyddol yn mhrif ysgol Helm- 
stadt, yr hwn a ymdrechodd i uno yr eglwysi 
Rhufeinaidd, Lutheraidd, a Chalfinaidd, gan osod 
credo yr apostolion yn sylfaen yr undeb. Eithr 
dywedir ei fod yn dal yr angenrheidrwydd o 
weithredoedd da, mewn modd anghyson â'r 
athrawiaeth Lutheraidd o gyfiawnhad trwy ffydd 
yn unig. Bu ei barch anghymedrol i athron- 
yddiaeth Aristotle yn achlysuriddo hefyd syrthio 
i egwyddorion cyfeiliornus a pheryglus. 

CALON, yn briodol a arwydda y rhan gyhirog 
(muscular) o'r corff anifeilaidd, yr hon, trwy ei 
llydaniad, helaethiad, a chrebychiad sydd yn 
gyru y gwaed trwy'r rhedweliau i eithafion y 
cysawd, o ba leoedd y mae yn dychwelyd trwy 
y gwythenau i'r galon drachefn, yr hou o herwydd 
hyny a ystyrir yn sefyllfa a ffynhonell bywyd. 

Yn gyffelybiaethol, calon a arwydda y rhan an- 
farwol o ddyn, Jer. xvii. 9; Mat. xv. 9; neu un o 
brif gynheddfau yr enaid ; megys y deall, Rhuf. i. 
21; yr ewyllys, Ecs. xxiii. 9; Deut. v. 29; y serch, 
Deut.vi.5; Ps.lii. 10; y cof, Jobl0.13; Ps. cxix. 
11; neu y gydwybod, I Ioan iii. 20, 21. 


CAL 


152 


CAL 


Y mae calon dyn gyda golwg ar ei hansawdd 
foesol, naill aì yn ddrwg neu dda, Jer. xvii. 19; 
Luc viii. 15. Calon ddrwg, yn 1. Yw calon dywell 
ac anwybodus o Dduw, ei hunan, trefn yr iechyd- 
wriaeth, a'i dyledswydd, Diar. xix. 2; Rhuf. i. 
21. 2. Calon ddifraw, gysglyd, ddiofal, ac an- 
ystyriol, Es. vi. 10; Math. xiii. 15; Luc xxi. 94. 
3. Calon galed, ddideimlad, gyndyn, anhyblyg, 
annrhugarog, greulon, ac anedifeiriol, Marc x. 5; 
Ezec.xi.19; Zec. vii. 12; Ecs. iv. 21; Rhuf. ii. 
5. 4. Calon falch, chwyddedig, hunanol, Ps. 
ci. 5; Es.x. 12; Dan. v. 20. 5. Calon dwyll- 
odrus, siomedig, ranedig, ragrithiol, Es. xliv. 10, 
12; Hos. x. 2; Job xxxvi. 13.6. Calon ysgafn, 
esmwytU, lawen mewn cyflwr drwg, ac yn yr hyn 
sy ddrwg, 1 Sam. xxv. 36; Est. v. 9. 7. Calon 
lwfr, lesg yn yr hyn sydd dda; Es. j. 5; xxxv. 
3. 8. Calon anghrediniol, Heb.iii. 12. 9. Calon 
ddienwaededig, Jer. ix. 26; Act. vii. 5l. 10. 
Calon ddauddyblyg, anmhenderfynol a chyf- 
newidiol gyda golwg ar yr hyn sy dda, 1 Bren. 
xviii.21; Ps.xii. 2; Iagoi.8. 11. Calon ddichell- 
gar, faleisus, a chenfigenllyd, Diar, vii. 10. 

O'r ochr arall, Calon dda, yn 1. Yw calon 
newydd, Ezec. xi. 19; xviii. 31. 2. Calon ddeall- 
us yn mhethau Duw, Diar. viii. 5. 3. Calon 
' ddoeth, Diar. x. 8. 4. Calon gywir, uniawn, 
berffaith, lân, bur, a diragrith, Heb. x. 22; Ps. 
vii. 10; 1 Cron. xxviii. 9; Ps. li. 10; lxxiii. 
1; Math. v.8. 5. Calon dyner, gystuddiol, 
ddrylliog, edifeiriol am bechod, Job xxiii. 
Mo 2 Sam. xxiv. 10; Bs. cil. 45 40/cx 16; 
xxxiv.18;li.17; Es.xxxvii.17;lxi.l. 6. Calon 
ostyngedig ac isel, Ps. cxix. 32, 94, 112; Es. 
lxvi. 2. 7. Calon syml neu un-gaince, Math. vi. 
22; Act.ii. 46; Eph. vi. 5; Col. iii. 22. 8. Calon 
unol, frawdol, heddychol, gariadus, 2 Cron. xxx. 
12; Jer. xxxii. 39; Ezec. xi. 19; Eph.iv. 3. 9. 
Calon dirion, hawddgar, barod, ufydd, ac ewyllys- 
gar i'r hyn sy dda, Luc viii. 15; Ecs. xxxv. 5. 
10. Calon hyf, êon, wrol mewn gwaith da, 2 
Cron. xxxvi, 13; xxxi. 7, 27. 11. Calon rydd, 
eang, helaeth, lawen, gysurus yn yr hyn sy dda, 
Ps.cxix.36, 112; 2 Cor, vi, 11; Diar. xv. 13, 15, 

Y rhan waethaf o ddyn cyn gras yw'r galon; 
a'r rhan oreu ar ol gras. Er mai calon ddrwg 
yw calon y dyn goreu ar y ddaear, mewn ystyr 
gymhariaethol, eto y mae gwahaniaeth mawr 
rhwng drygedd calon y dyn duwiol a'r dyn an- 
nuwiol. Y mae un yn egwyddorol a hollol 
ddrygionus; a'r llall yn gymysgedig ac an- 
mherffaith. 

Y galon yw'r rhan ardderchocafa gwerthfawr- 
ocaf o ddyn. Âr y galon y mae Duw yn edrych 
yn flaenaf a phenaf; ac ar hon y dylem ninau 
edrych. Prif gynhyrfydd ein holl weithrediadau 
ydyw. Fel y mae hon yr ydym ninau; a'r peth 
yw hon ydym ni, mewn ystyr foesol a chrefyddol, 
ger bron Duw, _ Allan o'r galon y mae pob peth 
daadrwg yn dyfod. Os bydd hon yn ei lle 
bydd ein holl ymarweddiad yn eile hefyd; ond 
os bydd hon allan o gywair bydd ein holl ymar- 
weddiad yn annhrefnus. Nid rhyfedd gan hyny 
i Selyf ddywedyd, ““Cadw dy galon yn dra di- 
esgeulus; canys allan o honi y mae bywyd yn 
dyfod,” Diar. iv. 23. Y mae cadw'r galon yn 
cynwys, yn 1 Sylwi yn fynych ar ei hansawdd, 
neu aml ymddyddan â hi, Ps.lxxvii. 6. 2. Ym- 


ostyngiad dwfn o herwydd ei hannhrefn a'i han- 
hwylderau, 2 Cron. xxxii. 6; 1 Bren. viii. 36. 
3. Ymbiliau taerion a gweddi ddiatreg am ras 
santeiddiol ac adgyweiriol, pan y byddo wedi ei 
halogi a'i hannrhefnu trwy bechod, Ps. cxix. 12; 
lxxxvi.ll. 4. Gosod rhwymau cryfion arnom 
ein hunain i rodio yn fwy dichlynaidd gyda Dnw, 
ac i ochelyd yr achlysuron trwy ba rai y denir y 
galon i bechu, Job xxxi. l._5. Eiddigeddu yn 
santaidd dros ein calonau yn wastadol, Diar. 
xxviii. 14A. 6. Gosod yr Arglwydd bob amser 

er ein bron, neu fyw tan ystyriaeth barhaus o 
hollwyddfodoldeb Duw,” Job xxxi. 1; Gen. 
xvii. l, 

“Ymddengys y pwys o gadw'r galon, os ystyr- 
iwn fod gogoniant Duw, Jer. iv. 14; cywirdeb 
ein proffes, 2 Bren. x. 31; Act. viii. 31; Ezec. 
xxxiii. 31, 32; prydferthwch ein hymarweddiad, 
Math. xiv. 19; 1 Pedrii. 11,12; ein cysur ein 
hunain, Diar. iv. 23; cynydd ein grasau, Ps. 
lxiii. 5, 6; a'u cadernid yn awr y brofedigaeth, 
yn ymddibynu ar ein gwaith yn gwneyd hyny,” 
Math. xxvi. 41. 

I'r dyben i gadw'r galon bydded i chwi yn I. 
Ymdrechu i'w hadnabod, 2 Cor, xiii. 5... Y mae 
yn llwyr anobeithiol i allu cadw dinas yn effeith - 
iol rhag ymgyrch gelynion onifyddis yn gwybod 
am bob heol a chongl ynddi. Ymdrechwch 
chwithau, os ydych am gadw'r galon, i adnabod 
ei hegwyddorion, tueddiadau, gwendidau, a'i 
dichellion. 2. Gosodwch geidwaid ar y pyrth 
sydd yn arwain i mewn iddi. Y mae'r rhai hyn 
yn bump o rif; y clustiau, y llygaid, y ffroenau, 
y genau, a'r teimlad. Trwy un neu arall o'r 
rhai hyn y mae'r gelynion fynychaf yn dyfod i 
mewn. Gwir y medr satan lamu dros eu muriau; 
ond yn anfynych y mae hyny yn dygwydd. Drwy 
un neu arall o'r pyrth y mae efe fynychaf yn 
dyfod i mewn i ddinas yr enaid: gan y byddai 
neidio dros y muriau yn tueddu i daflu y ddinas 


-i ormod terfysg, ac felly ìi wneyd ei amcan yn 


ofer. Gan hyny gosodwch geidwaid ar y pyrth, 
os ydych am gadw'r galon, Felly y gwnaeth 
Job a Dafydd, Job xxxi. 1; xli. 4; Ps. xxxix. 1. 
9. Na adewch i ddim gael cymeradwyaeth .yr 
ewyllys hyd nes y byddo cydwybod wedi ei gym- 
eradwyo yn gyntaf. Gosodwch y deall i'w 
chwilio, a chydwybod i'w farnu, cyn y derbynioch 
ef. Cofiwch mai nid cyfaill yw pob un sydd yn 
ymddangos felly; a bod gelyn tan orchudd yn 
fwy i'w arswydo na gelynamlwg. 4. Cedwch y 
galon mewn llafur gwastadol. Os bydd yn segur 
bydd yn debyg i'ch bradychu yn ddiarwybod i 
chwi eich hunain, i ddwylaw eich gelynion. 
Rhoddwch ddigon o waith i'r meddwl. Gofalwch 
am ddigon o destynau pwysig iddo fyfyrìo arnynt. 
Llenwch eich cof a thestynau ysgrythyrol, Ps, 
cxix. 11. 5. Byddwch yn aml wrth orsedd gras 
yn ymbil am amddiffyniad oddiwrth Dduw. 

Y mae amryw dymhorau ag y dylid bod yn 
fwy gofalus i gadw'r galon ynddynt, na'u gilydd : 
megys yn l. Amser llwyddiant bydol. Rhag 
balchder a diofalwch yn y tymor hwn, ystyriwch 
y niwaid a gafodd amryw o bobl Dduw oddi- 
wrtho, Jer.ii. 23, 24; 2 Cron. xvii. 5,6. Nad 
yw Duw yn gwneuthur mwy o gyfrif o neb o 
herwydd eu cyfoeth, Act. x. 85. Fod eich cyfrif 
yn ychwanegu fel y mae eich meddianau yn 


CAL 


155 


CAL 


cynhyddu. 2. Amser adfyd. Ir dyben o rag- 
flaenu anobaith yn y tymor hwn, ystyriwch mai 
trwyddo y mae Duw yn cyflawni ei amcanion 
grasol tuag at ei eiddo, Es. xxvii. 9; Heb. xii. 
9; nad yw Duw yn caru ei bobl yn llai o'i her- 
wydd, Heb. xiii. 6; mai eich Tad sydd yn arolygu 
eich holl achosion, Jer. xxv.6; na byddi chwi 
ond niweidio eich hunain wrth rwgnach ac an 
foddloni—ac fod llawer mewn gwaeth amgylch- 
iadau na chwi. 3. Amser cyflawniad dyledswydd- 
au crefyddol. I'r dyben i ragflaenu meddyliau 
gwibiog ac ofer yr amser hwn, bydded i chwi 
alw eich meddyliau yn nghyd oddiwrth bethau 
bydol cyn amser y ddyledswydd—i osod gwyl- 
iadwriaeth fanol eich synwyrau corfforol yn 
amser y ddyledswydd—i ystyried fod Duw yn 
eich gweled —i ystyried fod y lles a dderbyniwch 
trwy ymarferyd â'r ddyledswydd yn gorphwys i 
raddau mawr ar fod eich meddyliau yn ngafael 
â hi—i ystyried y berthynas bwysig sydd rhwng 
eich holl gyflawniadau â barn. 4. Amser prof: 
edigaethau meu demtasiynau satan. Yy dyben i 
ymgadw rhag cydsynio, ystyriwch, os yw pechod 
yn felus fod cwpan yr uffernolion yn chwerw— 
fod enaid yn werthfawr — fod Duw yn gyfiawn yn 
gystal a thrugarog—ac mai pechod mawr, ac 
arwydd o galedwch neillduol, yw myned yn mlaen 
mewn pechod, gan ryfygu y bydd i Dduw faddeu 
ini. 5. Amser amheuon a thywyllwch ysbrydol. 
Yn y tymhor hwn, ystyriwch, Nad yw bod pech- 
od ynoch yn brawf digonol mai rhagrithwyr ydych 
—y dylech sylwi ar yr hyn sy o'ch tu, yn gystal 
a'r hyn sydd yn eich herbyn—nad yw pob peth 
ag sydd yn achos oalari chwi yn sylfaen ddi- 
gonoli chwi ameu eich hunain —nad yw'r enaid 
bob amser mewn sefyllfa addas i benderfynu ei 
hun—nad yw pob pechod yn erbyn Duw yn 
doriad cyfamod ag ef—y dylai helbul a ffaeledd 
ein gyru yn nesat Dduw, yn hytrach nac yn 
mhellach oddiwrtho, Ps. xxv. 11. 6. Amser 
cystudd ac angau. I gadw'r meddwl yn dawel 
yn yr amser hwn, ac i'w gymodi ag angau, ystyr- 
iwch, Nad all angau niweidio plant Duw, 1 Cor. 
xv. 55. Fod marwolaeth yn angenrheidiol er 
myned i'r nefoedd, 2 Cor. v. 6. Fod Duw yn 
fynych yn cymeryd y cyfiawn ymaith o flaen 
drygfyd, Es. lvii. 1; Dat. xiv. 13... Fod marwol- 
aeth yn elw mawr i'r dyn duwiol, gan ei fod yn 
angau yn cael ei hollolryddhau oddiwrth bechod 
a'r holl bethau ag sydd yn ei flino, a bod gyda 
Christ yn llawer gwell na bod yma. Phil.i. 23. 
““Fel anogaethau i gadw'r galon, ystyriwch 
fod hyn yn tueddu at ein cynydd mewn gwybod- 
aeth grefyddol—yn ddiogelwch rhag cyfeiliorn- 
adau niweidiol a pheryglus, 2 Pedriii. 17 ; yn 
un o'r profion goreu o gywirdeb—yn tueddu i 
wneuthur ordinhadau ty Dduw a dyledswyddau 
crefydd yn llawer mwy hyfryd i ni—yn fudd- 
iol er ein hadnewyddu mewn crefydd pan y 
byddom wedi dadfeilio —yn tueddu i ragflaenu 
llithriadau a chwympiadau galarus a chywil- 
yddus i bechodau gwaradwyddus, ac felly ì atal 
canlyniadau niweidiolini ein hunain ac eraill— 
yn tueddu i'n haddasu i gyfarfod a phob am- 
gylchiad, ac i gyflawni pob dyledswydd ag y 
byddo Duw yn ein galw i'w chyflawni, 1 Cor. 
ix. 27. Yn tueddu i wneyd cymundeb y saint 
yn felusach, 1 Ioan i. 3; ac yn foddion i'n diogelu 


rhag colli dyddanwch ysbrydol a chrefyddol.” 
Gwel Flavel's Saint Indeed. Gwel Gwyliad- 
wriaeth. 

CALONDID, hyder, gwroldeb; grym me- 
ddwl i gyflawni rhyw orchwyl neu ddyledswydd. 
Y gwrthwyneb ydyw i ddigalondid neu lwfrdra 
ysbryd. Y mae'r gair hefyd yn cael ei arfer yn 
fynych am anogaeth, cefnogrwydd, neu yr hyn 
sydd yn tueddu i wneyd y meddwl yn wrol, cryf, 
a chysurus i wynebu ar ryw orchwyl, ac yn ei 
gynal felly gydag ef yn ngwyneb pob rhwystrau 
ac aflwyddiant. Dywedir genym yn fynych, 
wrth anog y maill y llall at ryw orchwyl neill- 
duol, “ Y mae pob calondid genych i ymaflyd 
ynddo, neu i lynu wrtho.” Wrth ddywedyd 
felly, nid ein meddwl yw fod y cyfryw ydym yn 
gyfarch yn wrol a chalonog, ond fod ganddo bob 
cefnogrwydd ac anogaethau angenrheidiol i'w 
dueddu i fod felly. 

CALOYERIAID, enw cyffredin a gymhwysir 
at fynachod eglwys Groeg. Y mae yr enw yn 
deilliaw oddiwrth y gair Groeg KaXe€y€pot, hen 
wyr da. Y crefyddolion hyn aystyriant Sant Basil 
fel eu sylfaenwr, a_chyfrifant yn bechod mawr 
iddynt ganlyn un rheol ond ei eiddo ef. Y mae 
tri gradd yn eu mysg; y newyddianiaid, y rhai 
a elwir Archari; y cyffredinoliaid proffesedig, 
a elwir Microchemi; a'r perffeithiaid, a elwir 
Megalochemi. Dosbarthir hwynt hefyd yn Co- 
enobiaid, Ancoriaid, a Reclusiaid, 

Cedwir y Coenobiaid i adrodd eu gwasanaeth 
o ganol nos hyd ostyngiad haul; ac megys y 
mae yn analluadwy na byddo iddynt mewn cyf- 
lawniad can hired gael eu goddiweddyd gan gwsg, 
trefnir un mynach i'w dihuno; achefyd rhwym- 
ir hwynti benlinio dair gwaith wrth ddrws y 
gafell, ac wrth ddychwelyd i ymgrymu ar y 
dehau a'r aswy i'w brodyr. Yr Ancoriaid a ym- 
neillduant o gymdeithas y byd, gan fyw mewn 
meudwy-fodau ger llaw'r mynachlogydd. Trin- 
iant ychydig dir, ac nid ant allan oddieithr ar 
Sabbathau a dyddiau gwyl, i gyflawni eu defo- 
siynau yn y fynachlog agosaf atynt; treuliant 
y rhan arall o'r wythnos mewn gweddi a chyda'u 
gorchwylion bydol. Yn mherthynas i'r Reclus- 
laid, cauant hwy eu hunain i fyny mewn tyllau 
ac ogofeydd yn mhenau mynyddoedd, o ba 
leoedd nid ant un pryd allan, eithr ymrodd- 
ant yn hollol i ofal rhagluniaeth. Ymgynhaliant 
ar yr elusenau a anfonir iddynt o'r mynachlog- 
ydd cymydogaethol. 

Yn y mynachlogydd y crefyddolion a godant 
ganol nos, ac a adroddant wasanaeth neillduol, 
yr hwn oherwydd hyny a elwir Mesonyction, 
a'r hwn sydd yn parhau dros ysbaid dwy awr; ar 
ol hyny ymneillduant i'w celloedd hyd bump o'r 
gloch y boreu, pan y deuant drachefn i'r eglwys 
i adrodd y gwasanaeth plygeiniol. Am naw o'r 
gloch adroddant y Terce, Sexte, a'r offeren; 
wedi hyny ant i'r ymborthfa, lle y darllenir llith 
hyd giniaw. Cyn yr ymadawant o'r ymborthfa, 
y cogydd a ddaw at y drws, a chan benlinio a 
arddelwa eu bendith. Am bedwar o'r gloch 
prydnawn adroddant gosper; ac am chwech ant 
iswper. Ar ol swper adroddant wasanaeth, yr 
hwn o herwydd hyny a elwir Apodipho; ac am 
wyth ymneilldua pob mynach i'w ystafell a'i 
wely hyd ganol nos, Bob dydd ar ol y weddi 


CAL 


154 


CAL 


blygeiniol cyffesant eu camweddau ar eu glin- 
iau i'w blaenor. 

Y mae ganddynt bedwar garawys. _ Y blaenaf 
a'r mwyaf ydyw garawys adgyfodiad Crist. 
Galwant hwn y Chwarantain mawr, ac y mae 
yn para wyth wythnos. Tra parhao y garawys 
hwn nid yw y crefyddolion yn yfed dim gwin, 
ac mor fawr yw eu dirwest, fel os bydd gorfod 
arnynt wrth ymddyddan i ddywedyd llaeth, 
ymenyn, caws, ychwanegant bob amser yr ym- 
sang dilynol, 7'imitis agias saracostis, hyny yw, 
oddigerth y parch dyledus ŵr garawys santaidd. 
Yr ail yw garawys yr opostolion santaidd, yr 
hwn sydd yn dechreu wyth niwrnod ar ol y 
Sulgwyn. Nid yw ei hyd wedi ei sefydlu, eithr 
y mae yn para weithiau dair wythnos, weithiau 
yn hwy. Tra parhao y garawys hwn caniateir 
iddynt yfed gwin. Y trydydd yw garawys cy- 
meriad y wyryf i'r nef, yr hwn sydd yn para 
bedwar diwrnod ar ddeg; dros ba ysbaid yr ym- 
gadwant oddiwrth bysgod, oddigerth ar y Sab- 
bathau, ac ar ddydd gweddnewidiad Crist. Y 
pedwarydd yw garawys yr advent, neu ddyfod- 
iad Crist, yr hwn a gadwant yn yr un dull a 
garawys yr apostolion. 

Heblaw trwsiad defodol y bywyd mynachaidd, 
y Caloyeriaid a wisgant ar draws eu hysgwydd- 
au ddernyn ysgwar o stwff, ar yr hwn y mae 
llun y groes, yn nghyda nodau eraill o ddyoddef- 
iadau Crist, gyda'r llythyrenau canlynol, JC. 
XCC. NC., hyny yw, Jesus Christus vincit. 

Y mae yr holl fynachod yn rhwym o lafurio 
er lles y fynachlog cyhyd ag yr arosont ynddi. 
Rhai a ofalant am y ffrwythau, eraill am yr yd, 
ac eraill am yr anifeiliaid. Y mae yr angen- 
rheidrwydd ag y mae y Caloyeriaid danoi drin eu 
tiroedd eu hunain yn eu rhwymo i dderbyn llu- 
aws mawr o frodyr llygol, y rhai a roddir ar 
waith drwy y dydd, i lafurio y tir. 

Ar yr holl Galoyeriaid y mae ymwelwyr neu 
benaethiaid allanol, y rhai a gyrchanti'r my- 


nachlogydd o dan eu harolygiaeth, yn unigi - 


dynu oddiwrthynt y symiau y mae y patriarch 
yn eu gofyn ganddynt. Ond eto, er yr holl dal- 
oedd ag y mae y crefyddolion hyn yn rhwym 
o'u talu i'r patriarch a'r Tyrciaid, y mae eu 
mynachlogydd yn gyfoethog iawn, 

Prif fynachlog y Caloyeriaid Groegaidd yn 
Asia yw mynachlog mynydd Sinai, a sylfaenwyd 
gan Justinian yr ymerawdwr, ac a_ waddolwyd 
athri ugain mil o goronau. Y mae gan Abad 
y fynachlog hon, yr hwn hefyd sydd archesgob, 
ddau cant o grefyddolion dan ei olygiad. Y 
crefydd-dy hwn sydd adeilad ysgwar helaeth, 
wedi eì amgylchynu â muriau haner can troed- 
fedd o uchder, ac ag un porth, yr hwn sydd wedi 
ei gau i fyny i rwystro yr Arabiaid rhag dyfod 
imewn. Ar yr ochr ddwyreiniol y mae ffenestr, 
trwy yr hon y mae y rhai sydd oddifewn yn 
tynu y pererinion i mewn, mewn basged, yr hon 
a ollyngant i lawr wrth chwerfan dro (pulley ). 
Nid llawer o filltiroedd tu hwnt i hon y mae 
ganddynt un arall, wedi ei chysegru i St. Cath 
erine. Y mae yn sefyll ar y lle yn yr hwn y 
pereiddiodd Moses y dyfroedd chwerwon. Y 
mae yn perthyn iddi ardd, a phlanhigfa o fwy 
na deng mil o balmwydd, oddiwrth yr hon y 
mae y mynachod yn cael elw mawr. Y mae un 


arall yn Palestina, pedair neu bum milltir 
Ffrengig o Jerusalem, yn sefyll ar y lle mwyaf 
diffrwyth ag y gellir meddwl am dano. Y mae 
porth y crefydd-dy wedi ei orchuddio â chrwyn 
crocodilod, i luddias yr Arabiaid rhag ei losgi, 
neu eî ddarnio â cheryg. Y mae iddi dwr uchel, 
yn yr hwn y mae mynach bob amser, yr hwn 
sydd yn rhybuddio â chloch pan byddo'r Arab- 
iaid, neu ryw wylltfilod yn agosau. 

Y mae gan y Caloyeriaid, neu y mynachod 
Groegaidd, luaws mawr o fynachlogydd yn 
Ewrop; yn mhlith y rhai y mae mynachlog 
Penteli, mynydd o Attica, gerllaw Athen, yn 
hynod o herwydd ei sefyllfa odidog, a'i llyfrgell 
enwog. Y mae mynachlog Calsimachus, prif 
dref ynys Cios, yn hynod o herwydd achlysur 
ei sefydliad. Y mae yn cael ei galw Niamogni, 
hyny yw, yr unig wyryf, o herwydd i'w heglwys 
gael ei hadeiladu er coffadwriaeth am ddelw y 
wyryf santaidd, yr hon a gafwyd mewn modd 
gwyrthiol ar goeden, a'r hon oedd yr unig un o 
lawer a adawyd heb ei llosgi âthan. Cwstenyn 
Monomachus, ymerawdwr Caercystenyn, wedi 
clywed am y wyrth hon, a addunedodd adeiladu 
eglwys ar y lle hwnw os byddai iddo adenill ei 
orsedd, o ba un yr oedd wedi cael ei yru ymaith; 
a'r hyn a gyflawnodd yn 1050. Y mae y fynach- 
log yn ehelaeth, ac wedi ei hadeiladu ar ddull 
castell. Y mae yn cynwys yn nghylch dau gant 
o grefyddolion; ac y mae ei chyllidaeth yn cyn- 
wys fri ugain mil o goronau, o ba rai y talant 
yn flynyddol bum cant i'r prif arglwydd, neu y 
Grand Seignor. 

Y mae yn Amowrgo, un o ynysoedd y mor 
ynysol, a elwir Sporades, fynachlog o Galoyeriaid 
Groegaidd, wedi ei chysegru i'r wyryf. Ogof 
helaeth a dwfn ydyw, ar ben bryn tra uchel, ac 
yr ydys yn myned iddi ar hyd ysgol o bumtheg 
i ugain o raddau o hyd. Yr eglwys, yr ym- 
borthfa, a chelloedd y crefyddolion a drigant yn 
yr ogof hon, ydynt wedi eu cloddio allan o ochr- 
au y graig, gyda chywreinrwydd mawr. 

Ond y mynachlogydd mwyaf enwog o 
eiddo y Caloyeriaid Groegaidd ydynt fynachlog- 
ydd Athos yn Macedonia. Y maent yn dri ar 
hugain o rif; ac y mae y crefyddolion yn byw 
mor rheolaidd ynddynt, fel y mae hyd yn nod y 
Tyrciaid yn eu parchu, ac yn fynych yn ymbil 
eu gweddiau ar eu rhan. Y mae pob peth yn- 
ddynt yn ardderchog; ac er iddynt fod o dan y 
Twrc cyhyd o amser, ni chollasant ddim o'u 
prydferthwch. Y penaf o'r rhai hyn ydynt y 
De la Panagia, a'r Anna Laura. Y crefyddolion 
a ymgeisiant am y bri uchelaf a ddeuant yma o 
holl barthau y dwyrain, i gyflawni eu prawf- 
gyflwr; ac wedi arosiad o rai blynyddoedd a 
dderbynir yn eu gwlad eu hunain fel apostolion. 

mae casineb mawr gan Galoyeriaid mynydd 
Athos at y Pab, ac y maent yn dywedyd bab 
Rhufeinig ymweled a'u mynachlogydd hwynt, 
ac iddo ysbeilio a llosgi rhai o honynt, o her- 
wydd iddynt wrthod ei addoli ef. 

Y mae hefyd Galoyeriaid benywaidd, neu 
fynachesau Groegaidd, y rhai yr un modd a 
ddilynant reol St. Basil. Y mae eu crefydd-dai 
hwy yn wastad yn ymddibynol ar ryw fynach- 
log. Y Tyrciaid a brynant wregysau sidan o'u 
gwneuthuriad hwynt, ac ar y cyfryw achlysuron 


CAL 15 


5 CAM 
a ND NS NFED ME Mor EN ow In 


hwy a agorant eu pyrth yn y modd mwyaf rhydd 
i'r Tyrciaid. Mynachesau Caercwstenyn ydynt 
weddwon, rhai o'r cyfryw a fuont briod ag am- 
ryw wyr. Nid ydynt hwy yn gwneuthur un 
adduned, nac yn cyfyngu eu hunain o fewn cy- 
ffiniau y crefydd-dai.. Y mae eu hoffeiriaid yn 
cael eu gwahardd, dan berygl cosbedigaeth lem, 
1 ymweled a'r crefyddolion. 

CALLINEB, doethineb ymarferol, neu syn- 
wyr i iawn feddwl, iawn ddywedyd, ac iawn 
ymddwyn tuag at bersonau a phethau, ac ar bob 
achlysurac achos. _ Y gwrthwyneb i ynfydrwydd 
a ffolineb yw callineb, Diar. x. 16, 23. 

““Callineb (medd Buck) ydyw y weithred o 
addasu geiriau a gweithredoedd yn ol amgylch- 
iadau pethau, a rheolau rheswm da.” “Callineb 
(medd Cisero) yw Est rerum eapetendarum 
Jugiendarum scientia;” h.y., yr wybodaeth o'r 
hyn sydd i'w ddymuno a'i ochelyd. ““Callineb 
(medd Grove) yw'r gallu i farnu beth sydd oreu 
yn y dewisiad o ddybenion a moddion.” ““Call- 
ineb (medd Mason) yw cydffurfiad â rheolau 
rheswm, gwirionedd, a gweddeidd-dra, bob am- 
ser, ac yn mhob amgylchiad. Nid yw yn gwa- 
haniaethu oddiwrth ddoethineb eithr yn unig 
mewn graddau; gan nad yw doethineb onid 
greddf berffeithiach o gallineb, a challineb ond 
gradd is, neu reddf wanach o ddoethineb.” 

““Y mae'r drychfeddwl o gallineb (medd un) 
yn cynwys ev[DouXMa, neu ymgynghoriad addas, 
h.y., yn nghylch y pethau ag sy yn arddelwi 
ystyriaeth mewn modd addas, ac am amser di- 
gonol, fel na byddo i'r penderfyniad a wneir fod 
yn rhy fyrbwyll nac yn rhy araf; ac hefyd 
ovvecic, neu gyneddf i ganfod moddion addas 
pan y dygwyddant. Er perffeithio callineb y 
mae tri pheth yn mhellach yn ofynedig, sef 
Ôeuvormnc, neu synwyroldeb naturiol; Avyyxwoia, 
presenoldeb neu barodrwydd meddwl; ac 
€Wrepa, neu brofiad.” 

Gellir casglu oddiwrth y cwbl, fod callineb, 
megys doethineb yn rhagdybied synwyr naturiol, 
a gwybod aeth gyrhaeddedig gyson a chynil o 
ansawdd ac amgylchiadau y personau a'r pethau 
y byddir yn ymdrin a hwynt; a'i fod yn cynwys 
sylw, rhagfeddwl, meddwl parod, bywiog, a 
gweithgar; ymbwyll, a phrofiad. 

Y mae perthynas agos rhwng gwybodaeth, 
doethineb, a challineb a'u gilydd; ond eto y 
maent yn gwahaniaethu oddiwrth eu gilydd. 
Gwybodaeth sy yn dwyn y defnyddiau; doeth- 
ineb sydd yn eu hiawn gyfleu; a challineb sy yn 
eu hiawn ddefnyddio. Gwybodaeth sydd yn 
dangos y gwrthrychau; doethineb sydd yn ffurfio 
y cynllun, yn sefydlu y dyben, ac yn dewis y 
moddion; callineb sydd yn gweithredu, mewn 
dull ac amser addas, a thrwy y moddion a s«f, dl- 
odd doethineb. Fel hyn, y mae yn eglur y 
dichon dyn fod yn wybodus heb fod yn ddoeth 
na chall; er nad all fod yn ddoeth na chall heb 
fod yn wybodus. 

Y mae callineb o bwys mawr i bawb, gan fod 
eu parch, eu cysur, eu llwyddiant, a'u defnydd- 
ioldeb bob amser, ac yn mhob /amgylcbiad, yn 
ymddibynu i raddau mawr ar eu callineb wrth 
lefaru, gweithredu, ac ymddwyn. Y mae y 
lybenion goreu yn aml, yn methu a dyfod i 


ben; y cynlluniau goreu yn fynych yn myned 
yn ofer a difudd ; a'r moddion goreu yn aml yn 
methu ag ateb dyben, o herwydd bod y rhai a'u 
harferant yn amddifad o gallineb i'w defnyddio 
fel y dylent. “'Callineb (medd Plato) yw y 
rhinwedd ag sy yn blaenori; ac y mae Sisero 
yn sylwi, “nad all un rhinwedd hanfodi heb 
gallineb ;” yr hyn medd un, ““sydd hollol wir- 
ionedd, gan y byddai i dduwioldeb heb gallineb 
ddirywio i goelgrefydd, sel i benboethder, cym- 
hedroldeb i erwindeb, gwroldeb i fyrbwylldra, a 
chyfiawnder i ynfydrwydd.” Herwydd paham, 
dywedodd Orist wrth ei ddysgyblion, ““ Byddwch 
chwithau gall fel y seirff, a diniwed fel y colom- 
enod,” Mat. x. 16; yr hyn a ddengys o gymaint 
pwys yw callineb i grefyddwyr, yn neillduol i 
weinidogion yr efengyl. Y mae gogoniant Duw, 
anrhydedd crefydd, a'u llwyddiant personol a 
swyddol, yn gorwedd i raddau mawr, ar eu 
callineb wrth ymddwyn a gweithredu. 

Nodau dyn call, yn ol barn y doethaf o ddyn- 
ion ydynt, J. Canfodyy drwg o bell, ac ymguddio, 
Diar. xxii. 3; xxvii. 12.2. Gwneyd pethau 
trwy wybodaeth, Diar. xiii. 16. 3. Deall ei 
ffordd ei hun, Diar. xiv. 8.. 4. Dal ar ei gamrau, 
Diar. xiv. 15. 5. Dyoddef cerydd, Diar. xv. 5. 
6. Celu gwybodaeth, h. y., hyd nes y delo galwad 
arno i'w ddadguddio, Diar. xii. 29. Gwel /Doeth- 
ineb. 

CAM, neu Gamwedd, y gwrthwyneb i union- 
deb: un o enwau lluosog pechod yn y Beibl, yn 
golygu ei natur anuniawn a niweidiol ynddo ei 
hun, ac yn ei berthynas a Duw, ni ein hunain, 
ac eraill  Anghydffurfiad, neu ymadawiad â 
rheol uniawn cyfraith Duw, yw pechod ynddo ei 
hun, 1 Ioan iii. 4; ac y mae yn tueddu i niweidio 
Duw, aci wneyd niwed i ni ac i eraill, yn ei 
effeithiau a'i ganlyniadau, Jos. xxii. 22; Diar. 
viii. 36; Col. iii. 25. Gelwir pechod cyntaf 
Adda, mewn modd pwysig gan yr apostol, “y 
camwedd,” Rhuf. v. 15, 17, 18; ac O, y niwed 
mawr a wnaeth hwnw, nid yn unig i Adda ei hun, 
eithr hefyd i'w holl hiliogaeth!! Y pechod hwnw 
yn unig o eiddo Adda sy yn gyfrifedig i'w holl 
hiliogaeth, gan i'r cyfamod gael ei dori ar y cyf- 
lawniad o hono, ac i'r berthynas gyfamodol 
rhyngddo efa hwythau gael eu diddymu am byth. 
Nid oedd mwyach yn cynrychioli ei had fel pen 
cyfamod, eithr yn berson unigol fel eraill; a'i 
bechodau dilynol yn gyfrifedig iddo ei hun yn 
unig—oddigerth iddo gael ei ystyried fel un o'r 
llaweroedd ag yr oedd Crist yn eu cynrychioli 
yn nghyfamod y prynedigaeth. 

Y mae'r gair Hebraeg Peshdang, yr hwn a gyf- 
ieithir camwedd, yn gyffredin, yn arwyddo trosedd, 
a gwrthryfel gwirfoddol a rhyfygus. Dyma y gaìr 
a arferir yn llyfrau Samuel a'r Brenhinoedd am 
wrthryfel deiliaid yn erbyn eu brenin, neu un 
wlad yn erbyn gwlad arall, 2 Bren. ì. 1. Y mae 
y gair Groeg raparroja, â gyfieithir camwedd, 
yn arwyddo yn briodol cwymp, neu gwympo trwy 
daro wrth, neu yn erbyn rhywbeth. Gellir sylwi 
yn mhellach fod y gair aô«a, a gyfieithir cam- 
wedd, Col. iii. 25, yn arwyddo niwed neu ang- 
hyfiawnder ; yr hwn bob amser sydd yn tueddu i 
niweidio ei wrthrych. 


CAMADOLIAID, urdd eglwysig a sylfaenwyd 


CAM 


156 


CAM 


DDYF DE UNED —— UN ——— —_—— — 


yn yr unfed ganrif ar ddeg, ar fynydd Appenine, 
gan grefyddwr penfrwd a elwir St. Romauld. Y 
drefn o fyw a archodd efe ar ei ganlynwyr 


ydoedd, Bod iddynt aneddu mewn celloedd gwa- . 


hanol, ac na fyddai iddynt gyfarfod eithr ar 
amser addoliad. Rhai o honynt dros y ddau 
rawys yn y ílwyddyn, a gadwant ddystawrwydd 
hollol; ac eraill dros ysbaid cant o ddyddiau. 
Ary Sabbathau, a dydd Iau, ymborthentarlysiau, 
a gweddill yr wythnos ar fara a dwfr yn unig. 

CAMARFER, arferiad anuniawn mewn dull 
neu ddyben, o bethau cyfreithlon, megys o fwyd- 
ydd, diodydd meddianau, doniau, synwyrau, 
breintiau gwladol neu grefyddol, &c. Y mae 
yn gyfreithlon, ïe, yn ddyledswydd arnom, “arfer 
y byd hwn,” a phob peth arall a roddwyd i ni 
gan Dduw, ond yn unig y dylem edrych rhag 
ein bod yn eu camarfer; sef yn eu harfer yn 
groes i'r rheol a roddodd Duw yn ei air, 
1 Cor. vii. 20. Gwell fuasai i ni hebddynt na'u 
cael os camarferwu hwynt, canys trwy hyny y 
mae pethau cyfreithlon yn dyfod yn anghyfreith- 
lon, a bendithion yn cael eu troi yn felldithion. 
Y mae dynion yn camarfer eu “rhyddid efengyl- 
aidd,” a phob peth arall, pan y maent yn eu 
harfer yn achlysur i'r cnawd; neu pan yn eu 
harfer oddiar gau-egwyddor, wrth gau-reol, ac i 
gau-ddyben, Gal.v.183; Col.ii. 20 23; 1 Cor. 
x. 23—33. Dylem gofio nad ein heiddo ni yw y 
pethau sy genym—a'n bod yn gyfrifol iddo ef 
am y defnydd a wnelom o'i bethau ef. 

CAMERONIAID, plaid yn yr Alban, a ym- 
neillduodd oddiwrth yr eglwys sefydledig yn 
1666, ac a barhaodd yn hiri gynal eu cyfarfod- 
ydd yn y meusydd. Cymerodd ei henw oddiwrth 
un Richard Cameron, maes-bregethwr enwog, 
yr hwn a wrthododd dderbyn yr hynawsedd a 
ddangosodd Siarls II. i gydwybodau tyner, gan 
dybied y buasai ei waith yn ei dderbyn yn gyd- 
nabyddiaeth o uwchafiaeth y brenin, a bod 
ganddo hawl yn flaenorol i gauad eu geneuau 
hwynt. Dywed ei elynion iddo gael ei ladd pan, 
yn blaenori mewn terfysg yn Airmoss, yn Cyle, 
Mehefin 20, 1680. _ Ei ganlynwyr pa fodd bynag 
a ystyriant ei farwolaeth yn anrhydeddus, gan 
ddywedyd, “ Iddo gwympo trwy gleddyf ei erlid- 
wyr gwaedlyd, y rhai a ymosodasant mewn modd 
disymwth a chiaidd arno ef, yn nghyd a lluaws 
o'i ganlynwyr, tra yr oeddyntmewn modd enwog 
yn amddiffyn eu hiawnderau crefyddol.” Eu 
tybiau gwladwriaethol a gytunent âg eiddo 
Hampden, Russel, a Sydney. Ystyrienti'r brenin 
fforffetu ei goron, a chyhoeddasant ryfel yn ei 
erbyn, heb unrhyw debygolrwydd o lwyddiant. 
Yr oeddynt yn fyrbwyll ac eofn i'r graddau 
eithaf; eithr yr ydys yn cyduno yn awr eu bod 
yn cael eu gorthrymu yn y modd creulonaf, ac y 
mae Solomon yn dywedyd, “Fod trawsedd yn 
ynfydu'r doeth,” Eccles. vii. 7. 

Gelwid hwynt weithiau yn JWigiaid, o her- 
wydd eu hymlyniad wrth achos rhyddid; a 
phrydiau eraill yn Fynyddwyr, o hevwydd eu 
bod yn gorfod ffoi i'r mynyddoedd am noddfa. 
O ran eu hegwyddorion crefyddol, ymlynent yn 
dyn wrth y “cyngrair a'r cyfamod santaidd” 
(solemn league and covenant, ) ac amddiffynent y 
chwyldroad yn 1638, yn y modd gwresocaf, er 
yr ardystient yn erbyn y sefydliad eglwysig fel 


yr oedd y pryd hwnw wedi ei sefydlu yn yr 
Alban. Y maent o'r pryd hwnw hyd yn awr 
wedi byw mewn tawel ymostyngiad i'r cyfreith- 
iau; ac fel prawf o ffyddlondeb eu hegwyddorion 
y maent yn dywedyd i'r chweched gatrawd ar 
hugain o'r gwyr traed gael eu gwneyd i fyny ar 
y cyntaf o'u corff hwy; a'i bod o hyd yn cael ei 
henwi oddiwrthynt hwy yn Gameroniaid. Yn 
1743, cyfansoddodd Mr. M'Millan, ac eraill o'u - 
pregethwyr, hennriaeth, yr hon a alwasant, ““Yr 
henuriaeth ddiwygiedig,” o herwydd eu hymlyn- 
iad diysgog wrth egwyddorion y diwygiad yn yr. 
Alban yn yr unfed ganrif ar bymtheg. 

Y mae gan y blaid hon, er nad yw yn lluosog, 
dair henuriaceth—yn yr Alban, Iwerddon, a 
Gogledd Americ. Y mae ganddi un ar bymtheg 
o gynulleidfaoedd yn yr Alban; eithr nid yw 
rhai o honynt ond bychain. Gelwir dwy o'r 
rhai hyn yn eglwysi colegol, o herwydd bod 
iddynt ddau weinidog yn perthynu i bob un. 

CAMERONIAID hefyd y gelwir plaid o 
Galfiniaid cymhedrol yn Ffrainc, y rhai a haerant 
nad ydyw Duw yn tueddu yr ewyllys mewn 
modd anianyddol, eithr moesol, trwy rinwedd ei 
hymddibyniad ar benderfyniad y meddwl. Cym- 
erasant yr enw hwn oddiwrth Ioan Cameron, 
proffeswr enwog, ar y cyntaf yn Glasgow, lle 
y cafodd ei eni yn 1580; ac wedi hyny yn Bor- 
deaux a Saumur. Yn y lle olaf taenodd ei 
athrawiaeth yn nghylch gras ac ewyllys rydd, 
yr hon a gofleidiwyd gan Amryant, Capel, 
Bochard, Daille, yn nghyd a gweinidogion dysg- 
edig ereill o'r eglwys ddiwygiedig, y rhai a ym- 
drechasant dyneru athrawiaethau Calfin ar rai 
pynciau a dybient hwy yn erwin ac anysgrythyr- 
ol. Rhai o honynt pa fodd bynag a ddarostyng- 
asant Galfiniaeth hyd yn nod islaw saf-bren 
Arminus. 

CAMFARN, tyb neu farn gyfeiliornus yn 
nghylch personau neu bethau. Gwel Cyfeilior- 
nad. 

CAMGYMERIAD, camsyniad, amryfusedd, 
cyfeiliornad ; y weithred o gymeryd y naill beth 
yn lley llall. Gwel Cyfeiliornad. 

Gelwir amryfusedd, neu gamgymeriad yn gam- 
wedd; athan y gyfraith yr oedd aberth yn ofynol 
drosto, fel y byddai i'r hwn a'i gwnaeth gael 
maddeuant o'i fai, a'i adferyd i heddwch Duw a'i 
ffafr, Lef. v. 15—19. 

Y mae y camgymeriad yn feius yn ol graddau 
y manteision a fyddo genym i wybod gwell, yn 
nghyd ag ansawdd yr achos ag y byddom yn 
camsynied yn eì gylch. 

CAMISARIAID, proffwydi Ffrengig, neu 
benboethiaid, a_ gyfodasant yn Dauphiny a 
Vivaris, yn nghylch diwedd y ddwyfed ganrif ar 
bymtheg. 

Yn y flwyddyn 1688, chwech ncu saith gant o 
Brotestaniaid, o'r ddau ryw, a ffugiasant fod dan 
ysbrydoliaeth, y rhai, mewn ychydig amser, a 
gynhyddasant i amryw filoedd. Yr oeddynt yn 
ddarostyngedig i lewygon rhyfedd, y rhai oeddynt 
yn dechreu arnynt gyda chryndod a llesmeiradau, 
y rhai a barent iddynt estyn allan eu breichiau 
a'u coesau, a throì oddiamgylch, cyn syrthio i 
lawr. Ymgurent â'u dwylaw, syrthient ay eu 
cefnau, cauent eu llygaid, a dyrchafent neu 
chwyddent eu dwyfron. Yr oeddynt hwy yn 


CAM 


arfer parhau dros beth amser mewn llewygon ; 
ac ar ol adfywio, ardystient iddynt weled y nef 
yn agored, yr angylion, Paradwys, ac uffern. Y 
rhai oeddynt ar dderbyn ysbryd proffwydoliaeth 
a gwympent i lawr, nid yn unig yn y cynulleid- 
faoedd, ond hefyd yn y meusydd, ac yn eu tai eu 
hunain, gan waeddi allan, 7yugaredd. Y leiaf 
o'u cynulleidfaoedd a gynhwysai o 4i 500 ; a rhai 
o honynt 3 neu 4000. Y bryniau a ddadseinient 
gan eu crochlefau am drugaredd—eu melldithion 
ar yr offeiriaid, y pab, a'r llywodraeth anghrist- 
aidd—yn nghyd â'u proffwydoliaethau am gwymp 
.pabyddiaeth. Yr hyn oll a ddywedent ar y 
cyfryw amserau, a dderbynid gyda pharch ac 
arswyd. 

Yn y flwyddyn 1706, tri neu bedwar o'r pro- 
ffwydi hyn a ddaethanti Loegr, gan ddwyn eu 
hysbryd proffwydoliaethol gyda hwynt, yr hwn 
a'i hamlygodd ei hun trwy lewygon, cyffroadau, 
ac ysbrydoliaethau, megys yn Ffrainc; achenhedl- 
asant yr un ysbryd mewn eraill, fel yr oedd 2 
neu 300 o'r proffwydi hyn yn ac o gwmpas 
Caerludd, o bob rhyw ac oedran, cyn pen 
blwyddyn o amser. 

Prif destun eu proffwydoliaeth oedd, Nesaodd 
teyrnas Dduw, tymhorau hyfryd yr eglwys, a'r mil 
blynyddoedd. Eu cendwri, (yr hon yr oeddynt 
i'w chyhoeddi i bob cenedl tan y nef,) ydoedd 
bod y jubilee fawr, “ blwyddyn gymeradwy yr 
Arglwydd,” cyflawniad yr ysgrythyrau lluosog 
yn nghylch y nefoedd newydd a'r ddaear newydd, 
teyrnas «y Messiah, priodas yr Oen, yr adgyfodiad 
cyntaf, a'r Jerusalem newydd yn disgyn oddiuchod, 
y pryd hwnw wrth y drws—bod y gorchwyl 
mawr hwn i'w ddwyn oddiamgylch trwy arfau 
ysbrydol yn unig, yn deilliaw allan o eneuau y 
rhai trwy ysbrydoliaeth, neu'ddoniau nerthol yr 
ysbryd, a gaent eu hanfon allan yn lluaws mawr 
1 weithio yn y winllan—y byddai i'r genadwri 
hono o eiddo gweision Duw gael ei chadarnhau 
âg arwyddion a rhyfeddodau o'r nef, â dylifo 
farnedigaethau ar yr annuwiolion yn gyffredinol 
drwy y byd, megys newyn, heintiau, daeargryn- 
fâau, rhyfeloedd, &c.,—byddai i'r angylion 
dinystriol ddiwreiddio yr efrau, ac na byddai 
dim ond gwenith pur i gael ei adael ar y ddaear, 
ac wedi i weithredoedd dynion gael eu dinystrio, 
na byddai ond un Arglwydd, un ffydd, un llais, 
yn mhlith dynion. A hwy a dystiolaethasant 
y byddai i'r holl bethau oeddynt hwy ynu eu 
mynegi, gael eu gwneuthur yn amlwg dros yr 
holl ddaear, o fewn ysbaid tair blynedd. 

Y proffwydi hyn hefyd a ffugiasant amryw- 
iaeth tafodau, doniau gwyrthiol, gwahaniaethiad 
ysbrydoedd, y gallu o gyfranu yr un ysbryd i 
eraill drwy arddodiad dwylaw, yn nghyd â doniau 
iachau. I brofi eu bod mewn gwirionedd o tan 
ysbrydoliaeth Duw, nodent y llawenydd a'r 
boddlonrwydd cyflawn a fwynhaent—yr ysbryd 
gweddi a dywalltid arnynt, a'r atebiad a gawsant 
i'w gweddiau. 

Y ffugiadau hyn, pa fodd bynag, a osodasant 
sylfaen eu hollol ddarganfyddiad a'u dinystr. 
Aethant cyn belled a ffugio cyfodi y meirw, a 
sefydlasant wneyd prawf ar un o'u plaid eu hun- 
ain, yr hwn oedd i gyfodi ar ddiw rnod arbenig. 
Ond ni chyfododd Dr. Emes, ac ni allent hwy ei 
gyfodi. 

y 


157 


CAM 


Yr argraffwasg, fel y gellir yn hawdd dychym- 
ygu, a heigiodd ar yr achlysur, gyhoeddiadau 
dros ac yn erbyn. Un o'r rhai mwyaf nodedig 
a gyfenwyd, ““Pentewyn wedi ei achub o'r tân,” 
yn cynwys cyffesiadau, a dad-ddywediadau un 
Ioan Ceymer, egwyddorwas i ryw argraffydd. 
Ei wraig a'i chwaer fel yr ymddengys a hudwyd 
gyntaf i'r faol, ac felly a'i cymellasant ef “i 
geisio y fendith,” fel y galwent hi, trwy arddod- 
iad dwylaw y proffwydi hyn. Hon mewn can- 
lyniad a dderbyniodd trwy ddwylaw Elias Marion, 
un o'r rhai a ddaethant o Ffrainc, yr hwn a ad- 
roddodd uwch ei ben amryw o ymadroddion 
Ffrengig, y rhai nid oedd efe yn ddeall, eithr 
wedi hyny a gyfieithwyd, ac a roddwyd iddo yn 
Saesonaeg mewn ysgrifen. Ffugient fod yn 
eiriau Duw ei hun, yn y rhif unigol, ac yn 
dechreu fel hyn—“ Fy mab, hyd yma buost yn 
anufydd i'm hewyllys. Yr wyfyn dyfod, dywedaf 
wrthyt, i gymeryd meddiant o'th galon i mi fy 
hun.— Bydded i ti lwyr ymroddi i'm canlyn. Yr 
ydwyf yn dy alw.” Gwnaeth Ceymer, druan, 
hyny (fel y tybiodd) dros gryn amser; sef hyd oni 
welodd holl broffwydoliaethau y proffwydi hyn yn 
methu dyfod i ben, ac y canfu afradlondeb a phen- 
rhyddid eu buchedd, yr hwn a derfynodd mewn 
godinebcyhoedd; yr hyna'iholloliachaoddef. Yn 
mhlith y rhagfynegiadau a amwiriwyd, yr oedd 
llosgiad Caerludd ar y pumed dydd ar hugain o 
Fawrth, yn nghyd â throedigaeth y frenhines 
Anne, yr hon oedd i fyned a phroffwydo yn 
Barbican. 

Yn mhlith y mwyaf nodedig o'r proffwydi 
hyn, yr oedd Ioan Lacey, Yswain, aelod o gyn- 
ulleidfa Mr. Calamy, gwr o feddianau mawrion, 
a'r hwn a gofleidiodd eu holl anghysonderau 
oddioerth cydgyfranogiad cyffredin meddianau, 
yn erbyn yr hyn y dadleuai yn erwinol, o her- 
wydd ei fod yn feddianol ar ardreth flynyddol o 
ddwy filo bunau. Cafodd Mr. (wedi hyny Dr.) 
Calamy, gyfleusdra i'w weled yn un o'i lewygon, 
o baun y mae yn rhoddi'r hanes canlynol: — 
“Aethum i'r ystafell lle yr eisteddai—dynesais 
ato—gofynais iddopa fodd yr oedd ; yna gafaelais 
yn ei law, codais hii fyny, a chwedi ei gollwng 
syrthiodd mewn modd marwaidd ar ei luniau, 
man lle gorweddai cyn hyny. Ni wnaeth efe un 
sylw o bonof, ac ni roddodd un ateb i mi; eithr 
sylwais fod y swn hustyngol yn cynhyddu yn 
raddol yn uwch uwch, a'r codiad yn ei ddwyfron 
yn ychwanegu, hyd nes o'r diwedd iddo ddyfod 
ifyny i'w wddf, a'i fod megys yn ei fogi: yna 
o'r diwedd dechreuodd lefaru, neu fel y mynai 
efe, dechreuodd yr ysbryd lefaru ynddo. Yr 
ymadrodd ydoedd silledig, a rhwng pob sill yr 
oedd codiad ac anadliad gwahanol; eithr yr 
oedd manwl sylw yn angenrheidiol er gwahan- 
iaethu'r geiriau. Ar ol dybenu'r araeth, yr 
hustyng a'r codiad a ddarfuant yn raddol; yna 
ymaflais eilwaith yn ei law, teimlais ei bwls, yr 
hwn a symudai yn heinif; eithr ni ellais ganfod 
wrth ei law ddim tebyg i chwys neu wres ang- 
hyffredin.” 

“ Yn mhen rhyw amser ar ol hyn, (medd Mr. 
Wilson, awdwr Hanes yr Eglwysi Ymneillduedig, 
vol,iv. p.77,) Mr. Lacey, heb roddi unrhyw 
rybudd, a gyfododd oddiwrth ei wraig o'r gwely 
un boreu, a chan gymeryd yn unig ychydig ang- 


CAM 


158 


CAM 


enrheidiau gydag ef, gadawodd ei dy a'i blant, 
ac aeth i fyw yn mhiith y proffwydi. Yna cymer- 
oâd ato yn lle gwraig, un Betti Gray, yr hon 
oedd wedi bod yn doriedydd canhwyllau yn y 
chwareudy, ond yn awr a gymerid fel un tan 
ysbrydoliaeth. Y weithred hon a eilw efe “yn 
un o'i ysbrydoliadau' (yr hwn a welodd Mr. 
Calamy,) yn ymadawiad a Hagar, ac ymlyniad 
wrth Sarah; ac y mae yn tystioiddo ei chyflawni 
yn ol gorchymyn yr ysbryd!” | Williams's Dict. 

CAMP, a arwydda, yn 1. Chwart€yddiaeth, 
neu ddifyrwch cyhoeddus, yn cael ei arddangos 
ar achlysuron arbenigol. 2, Y wobr, neu'r tlws 
a dderbyniai'r enillwr mewn canlyniad i'w ragor- 
iaeth yn yr ymdrech; a'r hwn aelwid felly, trwy 
drawsenwad (meionomy,) o herwydd mai prif ddy- 
ben yr ymdrechwr oedd ei enill. Hwn a feddylir, 
ynl Cor.ix. 24; Phil.iíi. 14. 3. Rhyw orchest- 
waith, neu rinwedd clodwiw, yr hon yn draws- 
symudol a elwir camp, o herwydd tebygol mai y 
neb oedd yn gwneuthur gorchest, ac felly yn 
feddianol ar yr hyn a gyfrifir yn rhinwedd ydoedd 
yn enill y gamp, neu'r tlws yn gyffredin, yn y 
chwarêyddiaeth. Herwydd hyn, mynych y 
dywedir genym am ryw orchest, rhinwedd, neu 
ansawdd, mai ““camp dda,” neu “gamp ddrwg,” 
ydyw. 

Yr oedd yn mhlith y Cymry gynt bedair camp 
ar hugain; sef deg gwrol-gamp, deg mabol-gamp, 
a phedair gogamp. O'r deg gwrol-gamp, chwech 
sydd o rym corff; sef cryfder, rhedeg, neidiaw, 
nofiaw, ymafael, marchogaeth. Ac o'r chwech 
hyn pedair sydd benaf, ac a elwir tadogïon gamp- 
au; sef rhedeg, neidiaw, nofiaw, ymafael; a 
hwy elwir felly am nad rhaid wrth ddefnydd yn 
y byd i wncyd yr un o honynt, ond y dyn fel y 
ganed ef. Y pedair gwrol-gamp o rym arfau, 
yw saethu, chwareu cleddyf a bwcled, chwareu 
cleddyf deu-ddwrn, chwareu ffon ddwy-big. O'r 
deg mabol-gamp, tair helwriaeth sydd: sef hely 
a milgi, hely pysg, hely aderyn: a saith gamp 
deuluaidd, sef barddoniaeth, canu telyn, darllen 
Cymraeg, canu Cywydd gan dant, canu Cywydd 
pedwar ac acenu, tynu arfau, herodaeth. A'r 
pedair gogamp ydynt, chwareu gwyddbwyll, 
chwareu towlbwrdd, a chyweiriaw telyn. 

Y campau Groegaidd at ba rai y cyfeirir yn y 
Testament Newydd, ac â'r rhaì yn benaf y mae 
afynom ni yn yr erthygl hon, oeddynt bump 
o rif; ymafael (mraym;) cernodio, neu gwfîìo, 
(mvypn;) rhedeg (Opogoc;) neidio (aXaua;) a 
choitio (ôuckoc.) Dywedir fod y ddwy flaenaf yn 
cael eu cydio a'u gilydd, ac yn gwneyd i fyny un 
ymarferiad, neu gamp, yr hon a elwid mraXkpario» 
(pageralion.) At hon yn ddiameu y mae'r Apostol 
Paul yn cyfeiriaw pan y mae yn son am “guro'r 
awyr,” ac yn dywedyd wrth yr Hebreaid, “Ni 
wrthwynebasoch eto hyd at waed, gan ymdrech 
.yn erbyn pechod,” 1 Cor. ix. 26; Heb. xii. 4. 
Yr oedd tair ffordd yn y rhai y gellid dywedyd 
fod yr ymdrechwyr “yn curo'r awyr;” sef yn 1. 
Pan y byddent, wrth ymarferyd gyda golwg ar 
yr ymdrech, yn gwneuthur yr ystumiau angen- 
rheidiol â'u breichiau, dyrnau, a_ choesau, i'r 
dyben i'w parotoi eu hunain i'r ymladdfa. 2. 
Pan y byddai y ddau ymdrechwr wedi rhoddi 
her i'w gilydd, yn dynesu yn raddol y naill at y 


llall, tan wneuthur ystumiau cwffio ac ymafael, 
cyn dyfod yn ddigon agos i gyraedd ergydion ar 
eu gilydd. Fel hyn, yr oeddynt yn treulio eu 
nerth am ddim; ac yn aml, fel y dywedir, yr 
oedd ymbaffiwr medrus yn gorchfygu ei wrth- 
wynebwr trwy ludded, cyn iddo ddyfod yn ddigon 
agos ato i gael cymaint ag un ergyd ganddo. 3. 
Pan y byddai y paill trwy gywreinrwydd a 
medrusrwydd y llall, a'i anneheurwydd ei hun, 
yn colli ei ergydion arno, ac felly yn ymdrechu 
yn ofer, ac yn treulio ei nerth am ddim ; ac felly 
yn cael ei orchfygu heb niweidio ei wrthwynebwr. 
Ond gan mai rhedeg yw'r gamp at yr hon y cyf- 
eirir fynychaf yn yr ysgrythyr, cawn gyfyngu 
ein sylwadau yn benafat hono; gan roddi darlun- 
iad o'r ystod—y swyddogion, a'u gwaith—yr 
ymgeiswyr—y cymeriad gofynedig ynddynt, yn 
nghyd â'r ddysgyblaeth ragbarotoawl yr oeddynt 
yn rhwym o ymostwng iddi, er eu haddasu i'r 
ymdrech—y dull. yr oeddynt yn rhedeg, neu 
reolau'r gamp, yr edrychwyr, neu'r tystion—y 
gwobrau, yn nghyd a'r pryd a'r modd yr oeddynt 
yn eu derbyn. 

l. Yr ystod. Yr ystod (siadium) oedd y lle yr 
oeddynt yn rhedeg ynddo. Yr oedd hon, fel y 
dywedir, yn drì chan cufydd o hyd. Ŷr oedd 
iddi ddau derfyn; sef y cyntaf, yr hwn a elwid 
Balur a Terma, a'r diweddaf, yr hwn a elwid 
Escammena, Balbis, Telos, a Scopos. Hefyd, yr 
oedd llinell wen o bob tu i'r ystod, yr hon a elwid 
Canon, yv hon. oedd yn dynodi y llwybr i redeg 
ynddo, dros yr hon nid oedd yn gyfreithlon i'r 
rhededwyr fyned, tan boen colli'r tlws. Ie, 
dywed rhai, fod ystod pob rhedegwr wedi ei 
chalch-nodi o'i flaen, fel yr oedd yn anhawdd 
iddo golli'r ffordd. Tebyg mai at hyn y cyfeiria'r 
apostol, pan y dywed, “ Yr wyf gan hyny felly 
yn rhedeg, nid megys ar amcan,” 1 Cor. ix. 26; 
ac eilwaith yn yr ymadrodd, “ Yr yrfa aosodwyd 
o'n blaen ni,” Heb. xii. 1.. Y mae'r llwybr yr 
ydym i redeg ynddo, a'r dyledswyddau yr ydym 
i'w cyflawni, wedi eu nodi a'u gosod mor eglur 
o'n blaen gan Dduw yn ei air, fel nad oes 
perygli nì eu camsynied, oni bydd y bai yn 
gorwedd yn hollol wrth ein drysau ni ein hunain. 
Nid oes achos gan hyny ini mwy na Phaul,i 


, ““redeg wrth amcan.” 


2. Y swyddogion a'u gwaith. Yr oedd dau 
swyddog arbenig yn perthyn i'r campau Groeg- 
aidd, y rhai a elwid Cerue a Brabentes, neu 
Crites. Gwaith y Cerux (cyhoeddwr, pregeihwr,) 
oedd cyhoeddi oddiar esgynlawr (scaffold) yr 
ymdrech oedd i gael ei chyflawni—galw yr ym- 
drechwyr (agomisters)— enwi y gwobrwyau— 
cynghori y campwyr (athlestesy—eu cefnogi i 
ymdrechu—gosod cyfreithiau neu reolau yr ym- 
drech o'u blaen—darostwng pawb o honynt i 
ymchwil y barnwyr, ac yn ol eu penderfyniad 
hwy, cyhoeddi yr enillwr. Y cyfryw yn yr ym- 
drech ysbrydol oedd yr apostolion o ran swydd, 
ac yw gweinidogion yr efengyl eto; Ceruces 
(cyhoeddwyr, pregethwyr) ydynt hwy; a chy- 
hoeddi, galw, anog, &c., yw eu gwaith. Gwaith 
y Brabentes neu y Crifes oedd sefydlu, cynyg, 
ac arolygu y gamp—gosod rheolau yr ymdrech 
—barnu yr ymdrechwyr—cyhoeddi pwy oedd yr 
enillwr, a'i goroni. At y Brabentes neu y Cri- 
fes y mae yr apostol yn cyfeirio wrth ddywedyd, 


CAM 


9 CAM 


“O hyn allan rhoddwyd coron cyfiawnder i'w 
chadw i mi, yr hon arydd yr Arglwydd, y Barnwr 
Cyfiawn (dô ôucuoc Kpergc.) i mi yn y dydd 
hwnw,” 1 Tim. iv. 8: ac hefyd yn yr ymadrodd, 
““ Pentywysog a_ Pherffeithydd ein ffydd ni,” 
(Apyxnyoc Ka 'TeXMeuornc,) neu sylfaenydd a 
pherffeithydd, neu goronwr ein ffydd neu ein 
crefydd ni, Heb. xii. 2. _ Efe, sef Crist, a sef- 
ydlodd ac a gynygiodd yr ymdrech ysbrydol, ac 
a osododd ei rheolau; ac efe hefyd fydd yn 
eistedd wrth yr ael yn y dydd olaf, i farnu yr 
ymdrechwyr, i nodi yr enillwyr, ac i'w coroni â 
choron y bywyd. 

9. Yr ymgeiswyr—y cymeriad gofynedig yn- 
ddynt, yn nghyd a'r ddysgyblaeth ragbarotoawl yr 
oeddynt yn rhwym o ymosiwng iddi, er eu haddasu 
i'r ymdrech. Yr ymgeiswyr oedd y rhai a gyn- 
ygient eu hunain fel profedigion, i sylw arolyg- 
wyr y gamp. Yr oedd y rhai hyn, tebygol, yn 
llawer; ac o honynt yr oedd amryw yn ddiameu 
yn cael eu gwrthod, fel yn annheilwng o ymgys- 
tadlu, o herwydd eu bod yn amddifad o'r cyn- 
heddfau gofynedig mewn ymdrechwyr; sef eu 
bod yn Roegwyr, wedi eu geni yn gyfreithlon, o 
gymeriad dihalog a difrycheulyd, a'u bod yn 
wyr rhyddion, sef heb fod yn weision cyflog nac 
yn gaethweision. Y peth cyntaf a wnaent oedd 
gosod eu hunain ar lechres yr ymgeiswyr; yna 
myned i Elis, (dinas neu wlad rhwng Pelopo- 
nesus ac Adria,)i drigo dros ddeng niwrnod ar 
hugain yn flaenorol i ddechreuad yr ymdrech, 
lle y rheolid ac y llywodraethid eu bywioliaeth 
a'u hymarferion gan wyr anrhydeddus, y rhai a 
drefnid i'w harolygu yn barhaus. Dywedir fod 
y rheolau yr oeddynt yn ddarostyngedig iddynt 
yn gaethion dros ben. Eu harolygwyr a rag- 
nodent iddynt pa luniaeth oeddynt i ymborthi 
arno—y mesur oeddynt i'w fwyta-- yn nghyd 
a'r oriau ar y rhai yr oeddynt ìi ymborthi,  Pen- 
derfynent hefyd yr oriau oeddynt i'w treulio 
mewn ymarferiad a chwsg. Yr oedd gwin a 
gwragedd hefyd yn waharddedig iddynt dros yr 
holl ysbaid hyn o amser. Herwydd hyn yr yd- 
ym yn cael Epictetus yn cyfarch un yn chwen- 
ych ymgynyg am y fuddygoliaeth wystl-ym- 
drechol hon, yn y dull canlynol:—“ A ydwyt 
yn ewyllysio enill y tlws yn y campau Olymp- 
aidd? Ystyria y ddysgyblaeth ragbarotoawl, 
yn nghyd a'r canlyniadau a allent ddygwydd; 
yna os bydd genyt sail i farnu y bydd hyny er 
mantais i ti, ymafael yn y gorchwyl. Rhaid i ti 
fyw wrth reolau—ymborthi ar fwyd nas gelli ei 
flasu—ymgadw oddiwrth ddanteithion o bob 
math—ymarfer dy hun ar amserau arbenig, yn 
gystal mewn oerni a gwres—ymgadw oddiwrth 
win fel y byddit yn arfer; mewn gair, rhaid 
i ti ymostwng i reolau pcf—fwr megys i reolau 
meddyg; ac yna gelli ymgystadlu. Yn yr ym- 
drech gelli ddadgymalu dy fraich, ysigo dy droed, 
cael llawer cernod anhyfryd, ac yn y diwedd 
gelli gael dy faeddu. Ar ol ystyried yr holl 
bethau hyn, os bydd dy awyddfryd yn parhau 
yn gryf, ymosod ar y gorchwyl.” At yr am- 
gylchiadau hyn yn ddiameu y mae'r apostol yn 
cyfeirio, 1 Cor. ix. 25, 27. 

Wedi myned trwy y ddysgyblaeth ragbaroto- 
awl, ac i ddydd yr ymdrech ddyfod oddiamgylch, 
cyhoeddid eu henwau gan y Cerux, yn nghlyw 


y dyrfa luosog oedd wedi ymgasglu yn nghyd; 
gan hysbysu ar yr un pryd yr ymdrech arbenig 
yr oedd pob un o honynt yn fwriadu ei chyflawni. 
Âr hyn yr ymgeiswyr a ymddangosent; y rhai 
a holid,—“ A oeddynt yn wyr rhyddion—yn 
Roegwyr cyfreithlon—ac o gymeriad dihalog?” 
Yna y galwai y Cerux am osteg, a chan osod ei 
law ar ben pob ymgeisydd, arweiniai hwynt bob 
yn un y modd hwnw (rwy yr ystod, gan ofyn 
yn uchel i'r gynulleidfa, ““ A oes yma neb a ddi- 
chon gyhuddo y dyn hwn oryw fai? A ydyw 
efe yn lleidr, yn gaethwas, yn ddrygionus a ha- 
logedig yn ei fuchedd a'i foesau?” Ac os ceid 
enw rhyw un o'r fath ar y llechres, dywedir y 
y byddai yr enw yn cael ei ddileu, ac yntau ei 
hun yn cael ei ddeol a'i gosbi. 

Wedii'r ymgeiswyr gael eu holi fel y darlun- 
iwyd, ac i ymchwiliadau cyhoeddus gael eu 
gwneuthur o barth eu cymeriad a'u hurddas, 
arweinid hwynt at allor Jupiter, lle y tyngent 
hwy a'u perthynasau na byddai iddynt fod yn 
euog o dwyll, nac o ddim croes i reolau pwysig 
y gamp, eithr y byddai iddynt ymgadw at y teg- 
wch mwyaf wrth ymdrechu. 

Ar ol hyn dygid hwynt at derfyn cyntaf yr 
ystod, lle y caent eu gosod i sefyll yn rhoelaidd 
a threfnus, yn dysgwyl yn awyddus ac anoddef- 
gar am awgrym i gychwyn. Pan y gollyngid 
y. llinyn, neu y tant arwyddol i lawr, neidient 
oll yn mlaen ar unwaith, wedi eu llenwi gan 
awydd am oruchafiaeth, ac yn ystyriol fod llygaid 
Groeg i gyd arnynt hwy yn awr, ac y byddaii'r 
balmwydden fuddygol, os enillent hi, sicrhau 
iddynt yr anrhydedd uchelaf, ac anfarwoli eu 
coffadwriaeth. 

4. Y dull y rhedent, neu reolau y gamp. Ni 
thalasai iddynt redeg (a»0j9X^Mwc) ““wrth amcan, 
neu ar antur,” I Cor.ix. 26. Rhaid oedd iddynt 
gydífurfio a'r rheolau gosodedig gan sylfaenwyr 
y gamp. Rhaid oedd iddynt redeg yn gystal ag 
ymdrech, yn gyfreithlon, os ewyllysient enill y 
tlws; canys ““od ymdrech neb hefyd, ni choronir 
ef onid ymdrech yn gyfreithlon,” 2 Tim. ii.5. 
Rhaid oedd iddynt gadw o fewn terfynau yr ys- 
tod, gan ofalu rhag myned drosti drwch y blew- 
yn; ac os gwir yw yr hyn a ddywedir gan rai, 
rhaid oedd i bob un ofalu am redeg ar hyd ei 
linell eihun, heb wyro oddiarmni ar ffordd 
un arall. Yr oeddynt yn rhedeg yn noeth- 
ion, oddigerth fod ganddynt wregys am eu 
canol er cryfdwy a gweddeidd-dra; yr hyn 
hefyd a amheuir gan rai. Herwydd hyn yr 
oeddynt yn cael eu galw Gymnastes, neu 
noethlymuniaid. Tra thebyg fod golwg yr apos- 
tol ar yr arferiad hon wrth ddywedyd, “gan roddi 
heibio bob pwys, a'r pechod sydd barod i'n ham- 
gylchu,” Heb. xii. I. Byddai y rhedegwyr yn 
y campau Groegaidd, nid yn unig yn “rhoi 
heibio bob pwys,” ond hefyd, (er mwyn bod yn 
ddigon ysgafn, a chael pob chwareu teg,) yn 
diosg eu gwisgoedd; ac nid eu harwisgoedd yn . 
unig, ond hefyd (vrepucrarot,) y gwisgoedd oedd 
yn eu hamgylchu yn rhwydd, y rhai nad oeddynt 
prin yn eu teimlo gan mor ysgafn oeddynt, a 
chystal yr oeddynt yn eu gweddu. Gwnawn 
ninau felly â'r pechod anwyl, yr hwn sydd yn 
naturiol i ni; ac nad ydym o herwydd hyny yn 
teimlo ond ychydig oddiwrtho. Hwn yw ein 


CAM 


160 


CAN 


I" ——— "—————— ———— —_—  N— Ye  —_—— Y OUR )I,! Er — ai 


gelyn gwaethaf, ac sydd yn debyg o'n niweidio 
fwyaf. ' 

5. Y tystion, neu yr edrychwyr. Dichon fod rhai 
wedi eu gosod wrth yr acl, i'r dyben i sylwi ar 
y rhedegwyr mewn modd arbenig, ac i ddwyn 
tystiolaeth ger bron y barnwr pwy a ddaeth 
gyntaf at yr ael. Y mae y dysgedig Dr. Han- 
mond yn tueddu i fod o'r farn hon. Gwel ei 
nodiad ar Heb. xii. 1. Pa fodd bynag, yr oedd 
y dyrfa luosog ag oedd yn amgylchynu yr ystod 
yn edrychwyr ar, a thystion o ymddygiadau y 
rhedegwyr. Yr oeddynt yn dewion a duon fel 
cwmwl; at yr hwn y cyfeiria yr apostol wrth 
ddywedyd “ cymaint cwmwl o dystion wedi ei 
osod o'n hamgylch.” Yr oedd llygaid llawer o 
drigolion Groeg, os nid gwledydd eraill hefyd, 
ar y rhedegwyr yn y campau Groegaidd; ond 
y mae llygaid Duw, angylion, seintiau, dynion, 
a chythreuliaid, arnom ni. “Felly gan hyny, 
rhedwn, fel y caffom afael.” 

6. Y gwobrau, yn nghyd a'r pryd a'r modd yr 
oeddynt yn cael eu derbyn. Y brif wobr oedd y 
goron lawryf; at yr hon y mae yr apostol yn 
cyfeirio, 1 Cor. ix, 25; 2Tim.iv. 8; 1 Pedr i. 
4. Nid oedd dim elw gwael yn hono, gan ei 
bod yn cael ei gwneyd i fyny o ddail llawryf, neu 
ddail yr olewydden ; arwydd buddygoliaeth neu 
oruchafiaeth. Y gwobrau gwaelaf mewn cyfrif- 
iad, er nad oeddynt felly ynddynt eu hunain, 
oedd y 4ripodes, y tarianau, a'r cwpanau. Tybia 
Hammond mai y rhai hyn oedd yn ngolwg Iago, 
wrth son am ““bob rhoddiad daionus;” ac mai y 
goron oedd mewn golwg ganddo wrth y ““ dawn 
perffaith,” Gwel Hammond on PA. iii. 12. 
Note. 

Mewn perthynas i'r dull a'r pryd. y cynhysg- 
aeddid yr enillwr â hwy, gellir sylwi, mai yn 
gyhoeddus wrth yr ael, yn niwedd y dydd, ac 
yn nghanol banllefau gorfoleddus yr edrychwyr, 
y gwneid hyny. Y mae yn sicr fod hawl gan yr 
enillwr yn y wobr pan y deuai gyntaf at yr ael; 
ond y mae yn dra amheus a oedd yn ei derbyn 
y pryd hwnw ai peidio... Mwy tebyg nad oedd, 
oblegyd rhaid oedd i'r farn fyned drosto yn gynt- 
af; ac nid yw yn ymddangos ei fod mewn sef- 
yllfa addas i'w derbyn nes ei fod wedi ymlanhau, 
ymwisgo, &c. Y mae Pedr Ffaber, (gom, 
4ib.i. c. 30,) yn casglu oddiwrth ryw gyfran o 
waith Chrysostom, nad oedd y rhai a ymdrech- 
ent yn y boreu yn cael eu coroni hyd y pryd- 
nawn. Y mae hyny yn eithaf rhesymol, fel y 
soniwyd eisoes; ac y mae amryw yn tybied fod 
golwg yr apostol ar yr amgylchiad hwnw yn 
Heb. xi. 40. Modd bynag am hyny, gwyddom 
na chyflawn goronir y rhai a ymdrechasant yn 
moreu y byd, â Christionogaeth, hyd brydnawn 
dydd goruchwyliaeth yr efengyl, pan y cant hwy 
eu perffeithio gyda ninau, 1 'Tim. iv. 8. 

Yn mherthynas i'r dull y cynhysgaeddid yr 
enillwyr â'r gwobrau, sylwa Mr. West, “ Eu bod 
yn cael eu gwysio trwy gyhoeddiad, a'u harwain 
yn rheolaidd a threfnus ger bron brawdle y Bra- 
bentes, pan y cymerai y cyhoeddwr y coronau 
olewydd oddiar y bwrdd, gan osod un ar ben 
pob enillwr; yna gosodai yn eu dwylaw gangen- 
au olewydd, ac arweiniai hwynt yn y trwsiad 
hwnw ar hyd yr ystod, ac udgyrn yn eu rhag- 
flaenu, ac yntau ar yr un pryd a llef uchel yn 


cyhoeddi eu henwau, enwau eu tadau, lleoedd 
eu preswylfeydd, yn nghyd a'r ymarferiad arben- 
ig trwy yr hon yr enillodd y naill a'r llall o 
honynt y fuddygoliaeth.” u 

Wrth derfynu gellir sylwi, fod y campau 
Groegaidd yn cael eu gwahaniaethu wrth bed- 
war enw neillduol; sef Olympaidd, Pythinaidd, 
Isthmianaidd, a Nemaeanaidd. Y campau Ol- 
ympaidd oedd y rhai penaf. Sefydlwyd hwynt 
er anrhydedd Jupiter Olympius; ac yr oeddynt 
yn cael eu cynal ar fynydd Olympus bob pedair 
blynedd. Y campau Pythinaidd a_ sefydlwyd 
er anrhydedd Apollo, ac er cof am ei waith yn 
lladd y sarff Python. Cynhelid y rhai hyn yn 
Pythium, yn Macedonia ; ac yr oeddynt yn nesaf 
mewn bri at y rhai Olympaidd ; eithr yn henach 
na hwynt. Y campau Isthmiaidd a gynhelid ar 
gyfyngdir (isthmus) Corinth, oddiwrth yr hwn y 
cymerent eu henw. Cedwid y rhai hyn bob pum 
mlynedd. Y campau Nemeanaidd a gedwid yn 
Nemes, pentref neu lwyn gerllaw Cleonae a 
Phlius, bob tair blynedd. Yr ymarferiadau 
oeddynt cerbyd-redegfa, yn nghyda phob rhan 
o'r Penthalum. Y barnwyr a ddewisid o Cor- 
inth, Argos, a Cleane, ac a wisgid mewn du, o 
herwydd mai defodau angladdol er anrhydedd 
Opheltes, yr hwn a laddwyd gan sarff, oedd y 
campau hyn. Y gorchfygwyr a goronid â phersli, 
o herwydd yr arferid y llysiau hyny mewn 
angladdau. 

CAMWEDD, gair cyfansawdd o cam, anun- 
iawn, a gwedd, dull, ffurf; ac yn arwyddo ang- 
hyfiawnder, trosedd, niwaid. Edr. Cam, Pechod. 

CAMWRI, gair cyfansawdd o cam a gwrî, ac 
yn arwyddo gweithred annynol, wael, anuniawn, 
niweidiol. 

CAN, rhifedi neillduol o eiriau, ar draethawd 
neu mewn mydr (verse,) wedi eu gosod ar fesur 
cerdd, i'r dyben i'w canu â'r tafod. 

Y mae can yn ^ydd neu yn gaeth yn ol dull 


. arbenig ei chyfansoddiad. Can rydd ydyw can 


ar draethawd, neu mewn rhyddiaith; a hyny 
am nad yw y geiriau ynddi yn cydodli, nac wedi 
eu cydwau yn ol rheolau barddoniaeth gaeth. 
Y cyfryw gan yw anthem, yv hon nid yw amgen 
cyfran arbenig o'r ysgrythyr mewn rhyddiaith, 
wedi ei gosod ar fesur cerdd. Can gaetA yw can 
mewn mydr, a hyny o herwydd fod y geiriau 
ynddi yn cydodli; ac os yn ddifai, y mae yn 
cyfateb i reolau barddoniaeth gaeth. Nid oes 
ond ychydig o'r hymnau Cymreig felly. Hymn- 
au Benjamin Francis yw y rhai goreu. 

Gellir sylwi yn mhellach, fod caniadau yn cael 
eu dosbarthu yn ol eu Aansawdd, ì ysbrydol, 
crefyddol, gwageddol, a masweddol; ac yn ol 
eu dyben neu yr achlysur o'u cyfansoddi, i orfol- 
eddus a galarus. Caniadau ysbrydol a chrefydd- 
ol yw holl ganiadau eglwys Dduw; ond caniadau 
naturiol, (ar y goreu) ac yn aml gwageddol a 
masweddol, yw holl ganiadau y byd. Yn mhell- 
ach, caniadau gorfoleddus ac athrawiaethol yw 
holl ganiadau y Beibl, oddigerth yr eiddo Dafydd 
ar ol Saul a Jonathan, 2 Sam. i. 17—27, yn 
nghyd a llyfr Galarnad Jeremia. 

CANU, perleisio â'r tafod; datgan geiriau yn 
ol mesur cerdd, neu osod allan ryw dônau ar- 
benig, mewn modd cydunol â chynghanedd sain. 

Yn mysg y creaduriaid direswm, yr adar yn 


CAN 


———— 


161 


CAN 


_ unig sy yn canu ; ac yn mysg yr adar, y ceiliog- 


od obobrhywynunig. O'radar, yr os, fel y tybir, 
ydyw y cantwr mwynaf a phereiddiaf; y nesaf ato 
yw yr ehcdydd. 

Yn mysg y creaduriaid rhesymol nid yw yn 
ymddangos fod neb ond dyn, yn briodol, yn canu. 
Ganddo ef yn unig, hyd y gwyddom ni, y mae 
tafod i berleisio.. Hyn yw ei ogoniant, Ps. xxx. 
12; a hyn sydd yn ei wahaniaethu ef oddiwrth 
yr angylion, y rhai ydynt greaduriaid rhesymol 
fel yntau. Dywedir yn yr ysgrythyr fod yr 
angylion yn molianu a bendithio, (yr hyn a ellir 
ei gyflawni heb ganu yn gystal ag ar gan;) ond 
ni ddywedir yn un lle eu bod yn camu. A pha 
fodd y gallant, gan mai ysbrydion pur, heb na 
choll na rhanau ydynt? I ddyn ac i'r alar yn 
unig, mewn modd priodol, y perthyn hyn. Mewn 
modd cyffelybiaethol, y*mae camu yn cael ei 
briodoli i'r ser, prenau y coed, y mynyddoedd, 
a'r bryniau, Job xxxi. 7; 1 Cron. xvi. 33; Ps. 
lgv. 13 ; xxvi. 12; Es.lv. 42, 

CANU MAWL, rhan neillduol, hyfryd, a 
buddiol, o addoliad crefyddol; yn yr hon y mae 
yr holl gynulleidfa, neu ran o honi, yn unoi 
folianu a bendithio Duw, â llafar dôn. 

Bod canu mawl yn yban o addoliad sydd amlwg, 
yn 1. Oddiwrth orchymynion eglur a phendant 
Duw, Ps.lxxxi.1—ô; xcv. 1,2; xcvi. l, 2; xcviii. 
En 2 eyn. Ly a cxix. ' 1 Col.” 1iì. 
16; Iago v. 13. Pe buasai Duw mewn cynifer 
o ehiau heb orchymyn i ni ganu mawl buasai yn 
ddyledswydd arnom wneuthur hyny, gan ei fod 
wedi ein cynhysgaeddu â thestynau moliant-— â 
chaniadau—â doniau awenyddol—â lleisiau, ac a 
medr i'w seinio yn gynghaneddol a soniarus; a 
bod yn eithaf rhesymol 1 ni eu harfer i'w wasan- 
aeth a'i ogoniant ef, yr hwn a'u rhoddodd hwynt 
ini, yn flaenaf a phenaf. Ond gan iddo ym- 
ostwng i orchymyn ini wneuthur hyny, y mae 
ein rhwymau yn gaethach, a bydd ein heuog- 
rwydd, mewn cyfatebolrwydd, yn fwy os 
bydd i ni beidio. Ni bydd genym esgus am 
ei pechod. 2. Oddiwrth y proffwydoliaethau am 
yr hyn oedd i gymeryd lle tan yr efengyl. Y mae 
y rhai hyn yn lluosog iawn; ac yn mhlith y 
pethau a ragfynegir ynddynt, y mae canu yn cael 
ei ragnodi yn aml ac eglur. Rhy faith a fyddai 
crybwyll yr holl leoedd yn y rhai y proffwydir 
am hyn; ond, yn mhlith eraill, y mae y rhai 
canlynol yn nodedig, Es. xii. 5; xxvi. l; xlii. 
10—12; lii. 9—12. 83. Oddiwrth arferiad pobl 
Dduw yn mhob oes a gwlad; yn neillduol pan 
y byddai Duw yn ymweled â hwynt, mewn modd 
arbenig yn ffordd ei ras... Canodd Moses ac Israel 
yn soniarus wrth y Mor Côch, am y waredigaeth 
ryfeddol a gawsant allan o hir a blin gaethiwed 
yr Aifft, ac allan o afaelion Pharaoh a'r Aifftiaid, 
Ex. xv. Gwnaeth Deborah a Barac yr un modd 
mewn canlyniad i waredigaeth Israel o law Jabin, 
brenin Canaan, Barn. v. Canodd Dafydd a holl 
Israel ar ddygiad arch cyfamod yr Arglwydd 
o dy Abinadab, ac o dy Obededom, i ddinas 
Dafydd, I Cron. xv. 25—28; xvi. 7—36; 2 Sam. 
vi. 5, 15. Yr oedd camu mawl yn rhan arbenig 
o addoliad Duw tan yr Hen Destament, ac wedi 
ei sefydlu gan Dduw ei hun, Ps. lxxxi. 1—5. 
Cafodd y rhan hon o addoliad ei ddiwygio a'i 
berffeithio i raddau mawr gan Dafydd, ychydig 


cyn ei farwolaeth; 1 Cron. xxiii. 5, 30; ac eil- 
waith ei hadnewyddu gan Ezra a Nehemia, ar ol 
y dychweliad o gaethiwed Babilon, Neh. ix. Yn 
mhellach, canodd ein Harglwydd Iesu Grist a'i 
ddysgyblion fawl cyn myned allan o'r oruwch- 
ystafell, wedi bod yn gyfranog o'r pasg a'r swper 
santaidd, Math. xxvi. 30. Gwnaeth Paula Silas 
yr un modd yn y carchar yn Philippi, Act. xvi. 
25. Yr oedd y Corinthiaid pan yn ymgynulli 
addoli, yn dyfod â psalmau ganddynt, yr hyn 
sydd yn cynwys eu bod yn eu canu, t Cor. xiv.25; 
ac y mae Paul yn gorchymyn i'r Colosiaid i 
ddysgu a rhybuddio bawb eu gilydd mewn 
psalmau, a hymnau, ac odlau ysbrydol, gan ganu, 
trwy ras yn eu calonau i'r Arglwydd, yr hyn 
sydd yn dangos eu bod yn gwneyd felly, Col. ii. 
16. Ni roddodd y Cristionogion yr arferiad hon 
heibio ar ol amser yr apostolion ; canys yr ydym 
yn cael, mewn hanesion eglwysig, i Pliny ysgrif- 
enu llythyr at yr ymerawdwr Trajan, tua diwedd 
y ganrif gyntaf, yn yr hwn yr hysbysa 
iddo, mai sylwedd yr achwyniadau yn erbyn y 
Cristionogion oedd, ““Eu bod yn cyfarfod a'u 
gilydd, ar ddiwrnod arbenig, cyn dydd, i ganu 
cân i Grist fel Duw;” ac y mae Tertulian, yn 
y drydedd ganrif, yn son am ddarllen yr ysgry- 
thyrau, canu psalmau, pregethu a gweddio, fel 
rhanau oaddoliad. Ysgatfydd, na ddygwyddodd 
un diwygiad crefyddol erioed yn yr eglwys, na 
byddai adfywiad yn y gwaith o ganu mawl yn 
cymeryd lle. Yn y diwygiad oddiwrth babydd- 
iaeth, dywedir i Luther a Chalfin, wneuthur 
cryn welliant ar y rhan hon o addoliad yn yr 
Almaen a Genefa; ac y mae yn eglur, oddiwrth 
sylwadau yr enwog Jonathan Edwards ar y di- 
wygiad grymus a gymerodd le yn amrywiol 
barthau America yn ei amser ef, fod y fath 
adfywiad ar ganu mawl, fel y byddai dynion, 
nid yn unig yn canu llawer yn yr addoliad cy- 
hoeddus eithr hefyd yn eu cartref-leoedd ; ac yn 
dyrfaoedd ar hyd yr ystrydoedd a'r heolydd, wrth 
fyned i, a dyfod o'r addoliadau.  Pud. Edwards's 
Works, vol. VI. p. 189. 

Afreidiol yw nodi yr esiamplau lluosog o 
bethau cyffelyb, a ddygwyddasant yn amrywiol 
barthau ein gwlad ein hunain, ar bob diwygiad 
crefyddol a gymerodd le yn yr oes hon, gan 
eu bod yn ddigon hysbys i bawb. Yn unig 
sylwer, os oedd y diwygiadau o Dduw, (a 
phwy ond gwrthgredwyr a ddichon ameu 
llai?) fod yn rhaid fod canu mawl o Dduw 
hefyd; gan nad oedd ar y cyfryw amserau 
adfywiad eglurach mewn dim nag yn hyny. 

Heb ychwanegu dim yn mherthynas i ddwy- 
fol osodiad canu mawl, fel rhan arbenig o 
addoliad, awn yn mlaen i ystyried, Beth a 
ddylid eì ganu—pwy sydd î gamu—ac yn mha 
ddull y dylid cyflawni y ddyledswydd. 

Yn mherthynas i'r ymofyniad blaenaf; sef, 
Beth a ddylid ganu ? ymddengys fod yr apostol 
Paul yn benderfynol ar y mater, pan y mae yn 
gorchymyn i'r Ephesiaid a'r Colosiaid, “lefaru 
wrth eu gilydd ac i ddysgu a rhybuddio bawb eu 
gilydd mewn psalmau, a hymnau, ac odlau ysbryd- 
ol;” Eph.v.19. Col.iii. 16, sef, nid yn unig, 
y caniadau a gyfansoddwyd gan Dafydd, ac eraill, 
tan gyfarwyddyd uniongyrchol yr Ysbryd Glân, 
(y rhai tebyg, a olygir yn fwyaf neillduol wrth 


CAN 


162 


CAN 


DDN WEDDAU EDEN DNFNDFWNNDDEFFFDF NENFWD —— —— —  ÏÌ)Ìu 


psalmau), ond hefyd, pob math o gyfansoddiadau 
barddonawl o ansawdd ysbrydol, cytunol â gair 
Duw, ac a'r athrawia«th yn ol duwioldeb, addas 
i'w canu mewn addoliad cyhoeddus, pwy bynag 
o bobl Dduw fyddo wedi eu cyfansoddi. Edr. 1 
Cor. xiv. 26. Gwir yw fod rhai yn barnu na 
ddylid arfer canu dim mewn addoliad, ond llyfr 
y Psalmau yn unig; a bod y geiriau “ psalmau, 
hymnau, ac odlau ysbrydol,” yn cyfeirio at y 
Mismarim, neu psalmau a genid ar offer cerdd— 
y Tehilim, sef y rhai a gynhwysant ddeisyfiadau 
neu weddiau—a'r $Auwrim, sef y rhai a gynhwy- 
sant ryw addysg moesol neu grefyddol. Hyn 
oedd barn Calfin, Hammond, ac eraill. Ond 
sylwa y Dr. Doddridge nad oes awdurdod ddi- 
gonoli dybied felly; abod meddwl fod eglwys 
Dduw yn rhwym wrth ganu mawl i gyfyngu eu 
hunain at eiriau Dafydd yn unig yn ymddangos 
yn wrthun ac afresymol, yn enwedigol gan ei 
bod wedi ei chynysgaeddu â doniau barddonawl, 
yn gystal a doniau eraill, gan Dduw. “Ac yn 
sicr,” medd yr awdwr dysgedig, “ byddai mor 
rhesymol i ni yn yr oesoedd diweddaf hyn i ym- 
wrthod a phob math o weddiau, mewn addoliad 
cyhoeddus, oddigerth y cyfryw ag a fyddo wedi 
eu cyfansoddi o eiriau ysgrythyrol, ag a fyddai i 
ni wrthod pob caniadau crefyddol, yn yr un am- 
gylchiad, oddieithr y cyfryw ag sydd yn cynwys 
cyfieithiad llythyrenol o lyfr y Psalnau. Y 
mae rhanau lluosog eraill o'r hen a'r newydd 
Destament mor alluog i'n cynhysgaeddu ag an- 
themau, neu ganiadau, ag yw llyfr y Psalmau.” 
Doddridge's Note on Col. iii. 16. Yr hyn, yn 
fwyaf neillduol, yr ydys yn beio arno, gyda 
golwg ar y canu sydd mewn ymarferiad yn bre- 
senol, ydyw, y defnydd a wneir o hymnau o 
gyfansoddiad dynol. “Pell ydwyf (medd Jona- 
than Edwards) o feddwl y dylid peidio defnyddio 
llyfr y Psalmau yn ein haddoliadau cyhoedd ; 
eithr credaf ei fod i'w arfer yn yr eglwys Grist- 
ionogol bob amser hyd ddiwedd y byd; ond nid 


wyf yn gwybod am un rhwymau arnom i'n cyf-- 


yngu ein hunain ato ef yn unig. Ni fedraf gael 
un gorchymyn na rheol yn ngair Duw ag sydd 
yn ein cyfyngu yn fwy at eiriau o'r ysgrythyr 
wrth ganu nag wrth weddio : yv ydym yn cyfarch 
Duw yn y ddau; ac nis gwn i am un rheswm 
paham y dylem gyfyngu ein hunain at ffurfiau 
neillduol o eiriau cynwysedig yn y Beibl wrth 
ei gyfarch ef mewn mawl, mydr, neu gerddor- 
iaeth, yn fwy nag wrth ei gyfarch mewn rhydd- 
iaeth, mewn ffordd o weddi neu ddeisyfiad. Ac 
yn wir, y mae yn hollol angenrheidiol i fod gen- 
ym ryw ganiadau eraill heblaw Psalmau Dafydd. 
Y mae yn afresymol tybied fod eglwys Dduw 
am byth, ac hyd yn nod yn ei hamser goleuaf, 
wrth folianu Duw a'r Oen, i gael ei chyfyngu 
i eiriau yr Hen Destament yn unig, yn yr hwn 
y mae pethau penaf a gogoneddusaf yr efengyl, 
y rhai yn benaf ydynt destunau eu mawl, yn 
cael son am danynt dan orchudd, ac yn yr hwn 
hefyd ni choffeir enw gogoneddus ei Phrynwr 
un amser, eithr tan ryw gysgod tywyll, neu 
megys wedi ei guddio tan enw rhyw gysgod neu 
gilydd.” id. Edwards's Works, vol. VI. pp. 
112, 113. 

Ond er nad oes na rheswm nag ysgrythyr yn 
ymddangos yn cyfyngu eglwys Dduw wrth ganu 


mawl, at Psalmau Dafydd, nac at eiriau ys- 
grythyrol yn unig ; eithr yn y gwrthwyneb, fod 
yn sicr ei bod at ei rhyddid wrth ganu mawl, yn 
gystal ag wrth weddio, i arfer yr ymadroddion a 
fyno: eto, dylai ofalu yn neillduol am fod y 
geiriau a genir yn gyson â chysondeb y ffydd— 
yn ddealladwy—yn addas i'w canu mewn cynull- 
eidfa gyhoeddus—ac yn tueddu at adeiladaeth 
gyffredinol. “A chan fod i ni amryw ddoniau 
yn ol y gras a roddwyd i ni, (medd Paul), paun 
bynag ai proffwydoliaeth, proffwydwn yn ol 
cysondeb y ffydd,” Rhuf. xii. 6. A thrachefn, 
“ Beth gan hyny, frodyr? pan ddeloch yn nghyd, 
y mae gan bob un o honoch psalm, y mae ganddo 
athrawiaeth, y mae ganddo dafodiaith, y mae 
ganddo ddadguddiad, y mae ganddo gyfieithad. 
Gwneler pob peth er adeiladaeth,” 1 Cor. xiv. 
26. Edrych hefyd, adm 15, 16, 40. Ymddengys 
gan hyny, nad yw yn addas i bob un roddi 
hymnau allan mewn addoliad cyhoeddus yn ol ei 
fympwy ei hunan; eithr y dylai yr eglwys 
farnu pa hymnau i'w harferyd ; gan gadw at ryw 
reol arbenig yn hyn, yn gystal ag mewn pethau 
eraill. Heb hyny gall llawer o ganlyniadau 
niweidiol a galarus ddygwydd, ac annrhefn mawr 
gymeryd lle, er niwaid i grefydd, gwarth i enw 
Duw, a chlwyf i gydwybodau tyner. Trefn dda 
fyddaii bob eglwys ddewis rhyw hymnau neill- 
duol i gael eu harferyd yn eu haddoliadau—i sef- 
ydlu rhyw un addas i'w rhoddi allan—ac i anog 
yr holl gynulleidfa i fod a'u llyfrau yn eu dwy- 
law. Y mae y drefn hon mewn arferiad yn holl 
eglwysi Lloegr, ac yn awr yn amryw o eglwysi 
Cymru, ac y mae yn anhawdd dychymygu y 
manteision lluosog az sydd, yn cyfodi oddiwrthi, 
Heblaw y pethau a enwyd, y mae yn rhagflaenu 
anghof o'r geiriau a genir. Y mae cyflawnder 
o hymnau addas at addoliad cyhoeddus yn awr 
wedi eu cyfansoddi yn Gymraeg. Yn mhlith 
eraill, psalmau a hymnau yr enwog Dr. Watts; 
hymnau William Williams, Pantycelyn; pigion 
Jones, Harris, &c. 

Yn mherthynas i'r ail ofyniad (Pwy sydd â 
ganu? )—yr ateb yw, Pawb, mewn oed a synwyr, 
na fyddont yn analluog naturiol, neu wedi eu 
hanaddasu eu hunain at y gorchwyl trwy fuchedd 
annuwiol gyhoeddus. Y mae pawb tan rwymau 
i folianu Duw, a phawb yn ddiwahaniaeth yn 
cael eu gorchymyn i “ddyfod o'i flaen ef â 
chân,” Ps. c. 2. Nid oes neb yn rhydd oddi- 
wrth rwymau y ddyledswydd ond babanod, 
gwirioniaid, rhai sydd yn gorwedd tan ryw 
rwystr cyfansoddol neu ddygwyddiadol i leisio; 
na neb yn cael eu cauad allan gan Dduw o fod 
yn gyfranog o'r fraint, ond yn unig y rhai sydd 
wedi anaddasu eu hunain i gyfranogi o honi 
trwy fuchedd a»santaidd a halogedig. Nis gall 
y rhai blaenaf ganu mawl o herwydd diffygol- 
rwydd naturiol; ac nid gweddus a fyddai i'r rhai 
olaf i wneuthur hyny yn y gynulleidfa fawr o 
herwydd pechod rhyfygus. Nid ydyw gwen- 
didau, anmherffeithrwydd, a ffaeleddau cyffredin 
yn anaddasu neb at y ddyledswydd hon, mwy 
na rhyw ddyledswydd gyhoeddus arall, canys 
felly pwy a allai gyflawni un ddyledswydd? 
Ond y mae buchedd halogedig gyhoeddus yn 
gwneuthur hyny, er nad yw yn rhyddau neb 
oddiwrth eirwymau ; canys “Wrth yr annuwiol 


* 


CAN 


y dywedodd Duw, Beth sy i ti a fynegech ar fy 
neddfau, neu a gymerech ar fy nghyfamod i'th 
enau?” Ps. ìi. 16. Edr. hefyd Es.i. 10—15 ; 
lxvi. 8, 4. Pan y mae y cyfryw yn canu mawl 
yn gyhoeddus yn y gynulleidfa, y maent nid yn 
unig yn gwatwor Duw ac yn dianrhydeddu 
crefydd, ond hefyd yn dangos anystyriaeth a 
chaledwch mawr, yn clwyfo cydwybodau tyner, 
ac yn troi y cloff allan o'r ffordd, ac felly yn 
gwneuthur niwaid mawr. Galaru, ymofidio, a 
chywilyddio sydd yn gweddu y cyfryw rai oreu; 
ac nid canu. Ond am bawb arall, eu dyled- 
swydd yw canu, beth bynag fyddo eu teimladau; 
canys nid teimladau yw rheolau ein dyledswydd, 
ond gair Duw. Yr oedd nid yn unig y cantwyr 
neillduedig yn canu yn y deml gynt ar amser 
addoliad, ond hefyd yr holl gynulleidfa. Gellir 
casglu hyn oddiwrth eiriau Dafydd. _ Ps. xlii. 4. 
“ Aethwn gyda'r gynulleidfa, cerddwn gyda 
hwynt i dy Dduw, mewn sain can a moliant, fel 
tyrfa yn cadw gwyl.” A thrachefn, “ Yno yr 
esgyn y llwythau, llwythau yr Arglwydd, yn 
dystiolaeth i Israel, ; folianu enw yr Arglwydd,” 
Ps. cxxii. 4.. Nid oes un rheswm dros ddych- 
ymygu mai peth seremoniol oedd hyny, i der- 
fynu gyd â'r oruchwyliaeth hono; eithr pob lle 
i feddwl ei fod yn aros yn yr un modd a dyled- 
swyddau moesol eraill, yn orphwysedig ar bawb 
eto. Hyn oedd ac yw arferiad gyffredin Cristion- 
ogion yn mhob oes a gwlad. Dywed Mr. Buc, 
“ Yn mherthynas i'r personau i ymwneyd â 
chanu, weithiau canai un;person ar ei ben ei hun ; 
weithiau yr holl gynulleidfa a unai yn y gorch- 
wyl, yr hyn oedd yr arfer Aenaf a mwyaf cyffre- 
dim. Brydiau eraill, y psalmau a genid yn 
gylchynol, y gynulleidfa yn ymranu yn ddwy 
ddosparth, ac yn canu penill drwodd yn eu tro. 
Yr oedd hefyd ffordd arall o ganu dra chyffredin 
yn y bedwaredd ganrif, sef bod rhyw berson 
neillduol yn dechreu'r penill, a'r bobl yn uno 
âg ef yn y terfyniad: arferid hon yn fynych er 
mwyn amrywiaeth yn yr un gwasanaeth gyda 
Psalmyddiaeth gylchynol.” Dengys hyn, mai 
arferiad gyffredin Cristionogion yn mhob oes oedd 
bod yr holl gynulleidfa yn uno yn y gwaith o 
ganu mawl; ac yn wir, yr unig ran o addoliad 
yw canu mawl ag y gall pob un ar yr un pryd, 
uno mewn modd cyhoeddus, yn weithredol ynddo. 
Byddai cyd-leisio achyd-ddywedyd wrth ddar- 
llen a gweddio, yn ddyryslyd, chwithig, anfudd- 
iol, ac heb lyfr, yn anichonadwy, ond cyd-leisio 
wrth ganu mawl sydd hyfryd, ac anhepgorol 
angenrheidiol. Cyduno â'r meddwl, a dywedyd 
Amen, yw cymaint.ag a ofynir yn y Beibl oddi- 
wrth y bobl yn gyffredin ar weddi gyhoeddus; 1 
Cor.xiv.16, ond ymaeyngofyniddyntoll gydleisio 
a chyd-ddywedyd wrth ganu mawl, Ps. cxlvii. 7. 

Yn mherthynas i'r trydydd gofyniad, sef, Pa 
fodd y dylid canu mawl? Gellir sylwi yn 1. Y 
dylid canu yn ddeallus; h. y., dylid. ymdrechu i 
ddeall geiriau a sylwedd y gân. _ “Cenwch fawl 
deallus,” (mar. yn ddeallus,) medd Dafydd; Ps. 
xlvii. 7. “Canaf â'r ysbryd, a chanafâ'r deall hef- 
yd,” medd Paul, I Cor. xiv. 15. Heb hyn, nidall y 
weithred fod yn fuddiol, nac yn rhesymol wasan- 
aeth. 2. Ym rheolaidd a_ threfnus. Hyn sydd 
mewn golwg gan Dafydd wrth ddywedyd, 


“Cenwch yn gerddgar, yn soniarus,” Ps. xxxiii. | 


163 


CANG 


3. _ Ac â hyn y cytuna'r apostol wrth orchymyn, 
“* Gwneler pob peth yn weddaidd ac mewn trefn,” 
1 Cor. xiv. 40. O ganlyniad dylid dysgu cerdd- 
oriaeth; canys heb hyny, ni ellir “canu nac yn 
gerddgar na soniarus.” Pa fodd y cenir yn 
gerddgar heb wybod y gerdd? nac yn soniarus 
heb reol? Nid oes modd. “Gan mai gorchymyn 
Duw,” medd y duwinydd enwog Dr. Jonathan 
Edwards, ““yw i bawb ganu, felly dylai pob un 
wneyd cydwybodi ddysgu canu, ganna ellir canu - 
yn weddaidd a threfnus mewn un modd heb hyny. 
Pawb gan hyny, (oddigerth lle mae anallu natur- 
iol,) a esgeulusant ddysgu canu ydynt yn byw 
mewn pechod, gan eu bod yn esgeuluso'r hyn sy'n 
angenrheidiol iddynt er cyflawni un o osodiadau 
Duw.” Bydded i'r rhai euog ddwys-ystyried y 
sylw blaenllym hwn. 3. Yn ddiragrith a gwres- 
og. Hyn oedd yn ngolwg Paul wrth ddywedyd, 
““Gan ganu aphyncio yn eich calon i'r Ar- 
glwydd;” a thrachefn, “ Gan ganu trwy ras yn 
eich calonau i'r Arglwydd,” Eph. v. 19; Col. iii. 
16. Nid ei feddwl oedd na ddylasid canu â'r 
tafod, eithr y dylasai'r galon fod yn uno â'r tafod 
yn y gwaith; oblegyd yn briodol ni ellir canu 
heb y tafod, a byddai meddwl ei fod yn cyfyngu'r 
gwaith i'r galon yn gwbl groes i ysgrythyrau 
eraill; gellir bendithio a molianu Duw â'r galon 
heb y tafod ; ond ni ellir camu yn briodol heb y 
tafod, nac â'r tafod, mewn modd derbyniol a 
chymeradwy ger bron Duw, heb fod y galon yn 
uno yn y gorchwyl. “' Yn wresog yn yr ysbryd 
y dylid gwasanaethu'r Arglwydd.” Nid oes dim 
mwy anhyfryd na chanu oeraidd: na dim mwy 
ffiaidd gan Dduw na rhagrith. Medr gyd- 
ddwyn â gwendid a ffaeleddau, .a'u maddeu er 
mwyn Crist; ond ni all gyd-ddwyn â rhagrith a 
chlaearineb, Dat.iii. 16. 4. Mewn agwedd gorff- 
orol barchus; seŶ o'n sefyll, oni bydd hyny yn 
analladwy o herwydd Olinder a llesgedd corff. 
“Cyfodwch a bendithiwch yr Arglwydd eich 
Duw,” Nehem. ix. 5.. Dyma'r agwedd y mae 
natur yn ei dysgu i ni wrth ddiolch, clodforì, 
a bendithio; a thyma'r agwedd fwyaf manteisiol 
i'n Ìlais wrth gapu. Anaml y clywir canu byw- 
iog a gwresog, lle y mae'r gynulleidfa yn eistedd 
iganu. Agwedd ddiog, drymaidd, anweddaidd 
yw hono. Edr. Bendith, Clod, Mawl. 

CANGEN, yn briodol a arwydda fraich, cainc, 
neu ysbrigyn pren; yn gyffelybiaethol, aelod 
gweledig o eglwys Crist, yr hwn yw y wir win- 
wydden, Ioan xv. 2, 95. Y mae'r cyfryw naill ai 
mewn enw yn unig, megys Judas, Simon Magus, 
&c., neu mewn gwirionedd, megys pob Cristion 
diledrith.. Canghenau dífrwyth yw proíteswyr 
enwol; y rhai y mae Crist naill ai trwy oruch- 
wyliaeth rhagluniaeth, dysgyblaeth eglwysig, 
neu weinidogaeth angau, yn eu tori ymaith, gan 
eu bwrw yn tan i'w llosgi; ond canghenau 
ffrwythlon yw proffeswyr cywir, yn dwyn ffrwyth 
mewnol ac allanol, er gogoniant a moliant i 
Dduw, trwy Iesu Grist; a'r rhai y mae Crist 
trwy ei air, ordinhadau ei dy, troion rhaglun- 
iaeth, a gweinidogaeth ei Ysbryd, “ yn eu glan- 
hau, fel y dygont fwy o ffrwyth.” _ Fel canghen- 
au, y mae y cyfryw o'r un natur a Christ, y win- 
wydden; mewn undeb agos a bywiol ag ef; yn 
ymddibynu arno; ac “'yn derbyn o'i gyflawn- 
der ef, a gras am ras.” 


CANG 


164 


CAN 


DU —————- 


Heblaw hyny, y mae eglwys Dduw yn gyffre- 
dinol yn cael ei galw yn gyffelybiaethol yn win- 
wydden, Ps. lxxx. 14; ac o herwydd hyny, 
eglwysi neillduol yn cael eu galw yn ganghenau 
o honi, Hos. xiv. 6.. A mynych y sonir genym 
am eglwys neillduol a'i changbenau, sef y cym- 
deithasau gwahanol perthynoliddi, y rhai a ffurf- 
iwyd ganddi, ag sydd mewn undeb â hi; neu 
trwy gydsyniad y ddwy ochr wedi ymneill- 
duo oddiwrthi, a'u ffurfio yn eglwysi ar eu penau 
eu hunain, yn wahanedig oddiwrth y fam eglwys. 
Y mae yr ymadrodd yn addas, oblegyd o'r fam 
eglwys, fel canghenau, y tarddasant, ac arni y 
maent yn ymddibynu, os heb ymadael a'i chyf. 
undeb y maent yn trigo. Eithr nid addas yr 
ymadrodd, “ Y gangen hon o fynydd dy dŷ, neu 
o fynydd Sion.” Mwy priodol fyddai dywedyd 
yrhanm hon o fynydd dy dŷ, neu o fynydd Sïon, 
neu y gangen hon o winwydden Sïon; canys nid 
yw cangen a mynydd yn cyd-daro. 

CANGELL, y rhan hôno o'r eglwys, neu'r ty 
addoliad plwyfol, nesaf at yr allor, neu fwrdd 
y cymun, a'r hwn yn gyflredin a wahanir oddi- 
wrth gorff yr eglwys gan ganllawiau, neu fân 
golofnau. Tybia rhai fod y gair yn gyfansawdd 
o cyn a cell, ac mai ei ystyr yw y brif gell, Cella 
Primaria. Ond eraill gyda mwy o debygolrwydd 
a'i holreiniant o'r Lladin Camcelli, graddellau, 
dellt. 

Yn Mrydain y mae'r gangell yn perthyn 
i'r periglor, neu berson y plwyf, yr hwn sydd 
yn rhwym i'w hadgyweirio ar ei draul ei hun; 
eithr pan y mae'r berigloriaeth yn medd iant 
gwr llêyg, y mae'r perchen dan rwymau i wneyd 
hyny. Gwel Cgafell. 

CANGHELLWR, swyddog llygol dan esgob 
taleithiol, yr hwn yw barnwr eilys. Yn y cyn- 
oesoedd yr oedd gan yr esgobion swyddogion, y 
rhai a elwid cyfreithwyr eglwysig, y hai a ddygid 
i fyny mewn gwybodaeth o'r gyfraith wladol a 
chanonaidd; eu gwaith oedd cynorthwyo'r esgob 
yn ei esgobaeth. 

Nid ydym yn darllen am ganghellwyr yn Mry- 
dain dan deyrnasiad y Saxoniaid, nac ar ol y 
concwest, hyd amser Harri II., yr hwn a orchy- 
mynodd i'r esgobion gyntaf i fod yn bresenol yn 
y cyngor gwladol, neu'r senedd. Herwydd. hyn 
tybiwyd yn angenrbeidiol i sefydlu canghellwyr 
yn eu lle, i'r dyben i benderfynu achosion per- 
thynol i'w llywyddiaeth esgobaethol, tra y bydd- 
ent hwy yn trafod achosion gwladol yn y senedd. 

Y mae canghellwr yr esgob yn derbyn ei aw- 
durdod oddiwrth y gyfraith wladol; ac nid yw 
ei raglawiaeth ef megys eiddo dirpwywr, yn cael 
ei chyfyngu i le neillduol, ac i achosion neilldu- 
ol; eithr yn cyrhaeddyd dros yr holl esgobaeth, 
ac at bob materion eglwysig; nid yn unìg at 
ddiwygiad moesau, cosbedigaeth troseddwyr, ond 
hefyd at bob achosion” perthynol i briodasau, 
ewyllysiau, gweinyddiadau, &c. 

CANGHELLWR EGLWYS GADEIRIOG, 
swyddog, gwaìth yr hwn yw gwrando llithiau a 
gwersi yn yr eglwys hono, naill ai yn bersonol 
neu trwy gyfryngdod ei ficar —diwygio ac unioni 
y darllenwr pan y byddo yn camddarllen—ar- 
olygu ysgolion — barnu materion—cymhwyso'r 
sel—ysgrifenu ac anfon llythyrau'r gabidwl— 
cadw y llyfrau—gofalu am fod mynych bregethu 


yn gystal yn, ac allan o'r eglwys—a phenu y 
neb a ewyllysio i bregethu. 

CANGHELLWR Y GE YOU Yr y 
rif swyddog ynddi, yr hwn sydd yn selio y 
En dy ddarbodaeth, &c., a roddir 
ynddi. 

CANLYN, gair cyfansawdd o can a glynu, ac 
yn arwyddo glynu wrth. _ Y mae yn cael ei arfer 
am ddyfod ar ol; Act. xii. 8, 9; Dat. xiv. 18; 
cydfyned neu gydymdeithio; Ps. xxiii. 6 ; dilyn 
neu efelychu; Ioan xxi. 22; ac weithiau erlyn 
neu erlid, Jos. ii. 5; 2 Sam. xx. 10, 29. 

CANLYN CRIST, dilyn ei ôl, rhodio megys 
ag y rhodiodd yntau, neu fyw yn grefyddol, 
Math. xyi. 24; Ioan xiii, 15; 1 Pedr ii. 21; 1 
Ioan ii. 6. Y mae hyn yn cynwys bod â'n gwy- 
nebau lle yr oedd ei wyneb yntau: bod yn 
teithio'r un ffordd ag y teithiodd yntau, sef 
ffordd crefydd a santeiddrwydd; bod yn agos 
ato o ran ein serch a'n meddwl; bod â'n 
golwg arno yn ei air, ei ordinhadau, a'i weith- 
redoedd ; ac ymdrechu can belled ag y byddo yn 
alluadwy i nì, i rodio megys ag y rhodiodd yntau, 
a gwneuthur fel y gwnaeth yntau yn mhob am- 
gylchiad y byddom ynddo. I'r dyben hwn, y 
mae yn hollol angenrheidiol i ni fod yn feddian- 
ol, yn l. Ar ystyriaeth sobr a phwysig o'r 
anfanteision tymhorol y byddwn yn gwneuthur 
ein hunain yn agored iddynt wrth ei ganlyn, 
Lucix. 57, 58. 2. Ar wir gariad ato, 1 Cor. 
xiii. 13.3. Ar ffydd hollol ymorphwysol arno, 
ac ar ymddiried hollol annherfynol ynddo, 2 Tim. 
i. 12. 4. Hollol benderfyniad meddwl i lynu 
wrtho, ac i fyned ar ei ol, trwy bob rhwystrau, 
ac yn ngwyneb pob digalondid, Act. xi. 
23. Y mae yn angenrheidiol canlyn Crist, 
yn 1. Yn ewyllysgar, Math. xvi. 24. Cael 
eu //usgo neu eu gyru, ac nid canlyn, y mae pawb 
ag sydd yn dyfod ar ol Crist heb fod yn dyfod o 
ddewisiad. 2. Yn gyhoeddus a digywilydd, 
Marc viii. 38.. 3. Yn hollol a chyflawn, Num. 


J xiv. 24. 4. Yn gyson a pharhaus, Heb. x. 23; 


Math. xxiv. 13. 

Yr anogaethau i canlyn Cristydyntyn 1. Fod 
Duw yn gorchymyn i ni, Math. xvii. 8. 2. Fod 
yn anrhydedd i ni gael bod yn ganlynwyr i un 
mor fawr, ac mor dda, Phil. iii. 8, 9. 3. Yr 
addewidion o nerth, diogelwch, a chysur sydd i'r 
rhai sydd yn ei ganlyn ef, Ps. lxxxiv. 5, 7. 4. 
Y terfyniad dedwydd fydd iddynt, a'r wobr fawr 
a gânt ei mwynhau yn mhen draw y daith, Math. 
xix. 20. 

CANLYNIAD, effaith, ffrwyth ; yr hyn sydd 
yn nglyn â pheth arall neu yn canlyn peth 
arall ag oedd yn myned o'r blaen. Canlyniad, neu 
ffrwyth pechod yw cosb, neu farwolaeth: a 
chanlyniad santeiddrwydd yw bywyd tra- 
gywyddol. 

CANMOL, gair cyfansawdd o cân a mawl, yn. 
arwyddo moli, clodfori, neu ddyweyd yn dda am 
ryw berson neu weithred. Gelwir hyn yn 
ganmawl, ysgatfydd, o herwydd ei fod gynt yn 
cael eì wneuthur yn gyffredin, ar gân neu mewn 
barddoniaeth. Felly y mae Dafydd, yn Ps, 
xlv., a Solomon yn llyfr Caniadau, yn canmol 
Crist a'i eglwys; ac yr ydym yn darllen, “Gynt 
yn nyddiau Dafydd ac Asaph, yr oedd pen can- 
torion, a_ chaniadau canmoliaeth, a moliant i. 


CAN 


MU ——————— 


Dduw,” Neh. xii. 46. I Dduw yn flaenaf a 
phenaf y perthyn mawl, ac efe yn flaenaf a 
henaf a ddylai gael ei ganmol gan bawb, am yr 
yn yw, a'r hyn a wnaeth, ac y mae yn ei 
wneuthur. Ond y mae dynion, mewn ystyr is- 
| raddog, yn deilwng o gael eu canmol am eu 
| rhinweddau a'u rhagoriaethau moesol. _ Gwaith 
hyfryd yw canmol; ac y mae yn fuddiol os bydd 
y gwrthrych yn deilwng, ac os bydd yn cael ei 
wneuthur yn ddoeth, cymhedrol, a syml ; 'gan ei 
fod yn tueddu i gymell ei wrthrych i barâu i 
wneuthur da, aci gyffroi eraill i ganlyn ei 
5 esiampl. Os bydd yn cael ei wneuthur yn 
anghyfiawn ac anghymedrol, y mae yn tueddu at 
niwed, ac yn dirywio ì weniaeth, a'r hyn nid oes 
dim ffieiddiach. _ Arall ac nid y dyn ei hun sydd 
i ganmol.“ Canmoled arall dydi ac nid dy enau 
dy hun; estron ac nid dy wefusau dy hunan,” 
Diar. xxvii. 2. 
CANMOLADWY, 'yr hwn, neu yr hyn sydd 
yn deilwng o ganmoliaeth. Y mae Duw felly o 
herwydd yr hyn yw ynddo ei hun—yr hyn a 
fedd—a'r hyn a wnaeth, ac y mae yn ei wneuthur, 
2 Sam. xxii. 4; | Cron. xvi. 25. Bod anfeidrol 
berffaith a holl-ddigonol yw Duw; ac y mae yn 
gyíiawn yn ei holl ffyrdd, ac yn santaidd, doeth, 
a daionus, yn ei holl weithredoedd; ac am hyny 
yn ganmoladwy, sef yn deilwng o ganmoliaeth. 
Gelwir Tyrus yn ddinas ganmoladwy, o herwydd 
ei bod ““yn grefar y môr, hi a'i thrigolion, y 
rhai a roddasant eu harswyd ar ei holl ymdeith- 
wyr hi,” Ezec. xxvi. 17; ond yn briodol nid oes 
neb na dim yn ganmoladwy ond yr hyn sydd 
rinweddol. “Pa bethau bynag sydd onest, pa 
bethau bynag sydd gyfiawn, pa bethau bynag sydd 
bur, pa bethau bynag sydd hawddgar, pa bethau 
bynag sydd ganmoladwy, od oes un rhinwedd, ac 
od oes dîm clod, meddyliwch am y pethau hyn,” 
Phil.iv. 8. Canmolir rhai am bethau bychain 
a distadl, naill ai o herwydd anwybodaeth, pleid- 
garwch, neu er mwyn rhyw fanteision dysgwyl- 
iedig trwy hyny; ac y mae eraill yn cael eu 
canmol am bethau, pe iawn ystyrid hwynt, aphe 
na byddai dynion wedi eu rhagfeddianu â drych- 
feddyliau anghywir trwy gaboliad beirdd ac 
ysgrifenwyr gwenieithgar, a gyfrifid yn warth i 
ddynion amwar, yn hytrach nac yn gymeradwy- 
aeth i ddynion rhesymol a gwareiddiedig. el 
hyn y maerhyfelwyr, y rhai a dywalltasant waed 
miloedd o'r hil ddynol, ac nad oeddynt enwog 
am ddim ond am eu creulondeb, cieidd dra, a di- 
deimladrwydd, yn cael eu hystyried gan lawer, 
o herwydd anwybodaeth a gau-addysg, yn deil- 
wng o glodydd a chanmoliaeth annherfynol. 
Cymdeithasir grym corfforol, gwroldeb ysbryd, 
harddwch pryd a gwedd, galluoedd a doniau 
naturiol, gwaedoliaeth oruchel, a meddianau 
etifeddol, â chanmoliaeth a chlodydd anghym- 
edrol; er nad ydynt amgen gwynfyd a breintiau 
eu perchenogion, y rhai a'u derbyniasant yn rhad, 
ac ni buont gynorthwyol mewn un mesur tuag 
aty caffaeliad o honynt; tra y mae rhinwedd 
wirioneddol, a'r pethau sydd onest, cyfiawn, pur, 
* hawddgar, a chanmoladwy, yn aros yn ddisylw. 
Nid yw grym, glendid, synwyrau cryfion, etifedd- 
iaethan llydain, ond pethau dygwyddiadol ar y 
goreu; ac nis gallant, ynddynt eu hunain, 
byth. gynysgaeddu eu perchenogion â hawl 
YW 


165 


CAN 


gyfiawn mewn clod a chanmoliaeth. Trugaredd 
a haelioni, uniondeb, a chyfiawnder, &c., ydynt 
rinweddau moesol, ac yn rhoddi hawli'w perchen- 
ogion mewn clod a chanmoliaeth, mewn ystyr 
israddog, oddiwrth eu cyd-ddynion. Y rhaihyn 
yn unig sydd yn gwir ddyrchafu dyn yn ngolwg 
Duw, ac yn ei wneuthur yn ganmoladwy. 

CANMOLIAETH, cydnabyddiaeth o ragor- 
iaeth neu berffeithrwydd rhyw berson neu 
weithred, mewn gair, ysgrifen, neu ymddygiad. 
“Awydd clod, (medd un awdwr,) sydd yn 
gyffredin yn gysylltiedig â theimladau hoywaf y 
natur ddynol. Y mae yn gosod i lawr y sylfaen 
ar yr hon y gellir disgwyl i gyngor a cherydd 
gael effaith briodol. Y mae y diffyg o'r dymer 
hon yn dynodi meddwl gwael, ar yr hwn ni ellir 
yn hawdd wneuthur un argraff foesol; canys lle 
nad oes awydd clod, nid oes hefyd un teimlad o 
warth; ond fra yr ydys yn caniatau ei bod yn 
egwyddor naturiol gweithrediad, ac ar amryw 
gyfrifon yn ddefnyddiol, dylid cofio nad yw yn 
deilwng eithr o sylw ailraddog. Y mae ei ffiniau 
wedi eu sefydlu, ac ni ellir myned drostynt heb 
ddullnewid y dymer o fod yn ddiniwed, i fod yn 
fwyaf peryglus. Wedi croesi ei linell naturiol, 
y mae yn dyfod i fod yn llywodraethydd yr ym- 
ddygiad; pan y mae'r sylw a wneir genym odybiau 
dynion yn cyfyngu ar y parch dyledus oddiwrth- 
ym i lais cydwybod ac ystyriaeth o ddyledswydd, 
y mae awydd canmoliaeth wedi myned bryd 
hyny o'i le priodol; ac yn lle gwella yn llygru; 
yn lle dyrchafu yn darostwng ein natur.” 

Y mae dau amgylchiad, a braidd dim ond hyny, 
ag a ddichon gyfiawnhau rhyw gymaint o awydd 
canmoliaeth; sef yn gyntaf, Pan y byddo dynion 
wedi cyflawni rhyw weithred rinweddol, yn 
chwenych ychwanegu at dystiolaeth eu cydwy- 
bodau eu hunain dystiolaethau eraill hefyd, 
eu bod wedi gwneuthur yr hyn oedd yn ei le; 
canys y mae yn hyfrydwch rhesymol i feddwl 
dyn da fod eraill yn gystal a'i hun yn barnu 
iddo wneyd yr hyn a wnaeth yn dda. Nid yw 
““gair da y rhai oddiallan,” ac yn neillduol gair 
da pobl Dduw, yn beth ac na ddylai dyn da, i 
raddau, ei chwenych a'i werthfawrogi yn gystal a 
thystiolaeth cydwybod. Dedwydd yw yr hwn, 
fel Demetrius gynt, sydd yn cael “gair da gan 
bawb, a chan y gwirionedd ei hunan; a phobl 
Dduw hefyd yn tystiolaethu iddo—canys ni a 
wyddom fod eu tystiolaeth hwy yn wir,” 9 Ioan 
12. Yn ail, Pan y byddo yr enw a gaffo dyn 
trwy y cyfryw ganmoliaeth yn ei gynhysgaeddu 
â rhyw fantais fwy i wneuthur daioni, trwy 
ychwanegu at ei awdurdod, a pheri i ddynion 
wrando mwy ar ei gynghorion, a bod yn fwy 
awyddus i ganlyn ei esiampl. Oddigerth er 
mwyn y pethau hyn a'u cyffelyb, nid yw o fawr 
gwerth i neb sychedu am ganmoliaeth dynion; 
canys beth ydyw ond gwagedd disylwedd a di- 
werth? Nid yw yn gyffredin ond byr, ac yn cael 
ei gyfyngu o fewn cylch bychan iawn. A phe 
byddai i ni allu (rwy lyfrau, neu ryw weithred- 
oedd rhinweddol ac enwog, ìi drosglwyddo ein 
henwau i'r oesoedd dyfodol, beth well a fydd- 
em? . Ni bydd y rhai a ddaw ar ein hol yn 
gwybod dim am danom, ond yn unig fod rhyw 
rai nas gwyddant pwy, ar ein henwau, wedi bod 
yn y byd y pryd a'r pryd, a chwedi gwneyd 


CAN 


166 


y peth a'r peth. Nid yw hyn ond megys y nesaf 
peth i ddim. Nid yw yn sicr, yn werth i greadur 
rhesymol i'w wneuthur yn brif nôd i gyrchu ato, 
wrth gyflawni rhyw orchwyl. Mewn gwirionedd, 
nid yw dyn un dim yn fwy adnabyddus i'w 
ôlafiaid o herwydd bod ei enw wedi dygwydd 
cael ei drosglwyddo iddynt; nid yw efe yn fyw 
oblegyd fod eì enw mewn coffadwriaeth. Pan y 
dywedir Julius Cesar a ddarostyngodd y Gaul- 
iaid, a gurodd Pompey, ac a newidiodd y ffurf- 
lywodraeth Rufeinig i ymerodraeth, &c., yr un 
peth yw hyny a phe dywedasid, gorchfygwr 
Pompey, &c., oedd Ceesar; h. y., Ceesar a gorch- 
fygwr Pompey oeddynt yr un; canys y mae 
Cesar yr un mor adnabyddus wrth y naill enw 
a'r llall. Y swm i gyd yn unig yw hyn; gorch- 
fygwr Pompey a orchfygodd Pompey; ueu rhyw 
un a orchfygodd Pompey; neu gan fod y naill 
mor anadnabyddus a'r llall, rhyw un a orchfygodd 
ryw un. Mor wag a disylwedd yw clod dyn- 
ion! Gwel Clod, Mawl, Llythyrau Canmoliaeth. 

CANON, rheol neu gyfraith. 

Yr oedd y gair canon (Kaevw»,) mewn arfer- 
iad yn mhlith ysgrifenwyr eglwysig yn hir cyn 
iddo gael ei gymhwyso at gasgliad o'r ysgrythyr- 
au santaidd. Nid oedd yn cynwys dim mwy na 
“llyfr,” neu “lechres,” yn neillduol. Yn 1. 
Llechres o bethau perthynol i'r eglwys; neu lyfr 
at wasanaeth yr eglwys; megys casgliad o hymn- 
au i'w canu ar wyliau, a chofrestr o enwau yr 
aelodau eglwysig. 2. Llechres gyhoedd gymer- 
adwy o'r holl lyfrau cyfreithloni'w darllen mewn 
cynulleidfaoedd cyhoeddus, er addysg ac adeil- 
adaeth. 3. Casgliad o ysgrifeniadau dwyfol ac 
ysbrydoledig. Yn ddiweddar mewn cymhariaeth 
y dechreuodd gael ei arferyd yn yr ystyr ddi- 
weddaf, gan ddysgedigion; y rhai a arferant y 
gair c»nonaidd yn hollol yn yr un ystyr a'r gair 
ysbrydoledig. 

Yn fuan ar ol dychweliad yr Iuddewon o'r 
caethiwed Babilonaidd, parotowyd casgliad o'r 
holl ysgrifeniadau Hebreaidd ag oeddynt yn bod 
y pryd hwnw; y rhai o herwydd eu henafiaeth, 
awdwyr, cynhwysiad, a'u nodau ysbrydoledig, a 
berchid megys ysgrifeniadau santaidd gan holl 
ddeiliaid y llywodraeth newydd. 

Yn mhell cyn amser Crist rhoddwyd casgliad 
o'r rhai hyn igadw yn y deml, at ba un ni 
wnaethpwyd unrhyw chwanegiad: eithr nid yw 
y flwyddyn y gwnawd hyny yn adnabyddus. 

Arol hyn cyfododd yn mysg yr Iuddewon 
awdwyr o rywiogaeth wahanol, haneswyr, ath- 
ronwyr, beirdd, a ffug-dduwinyddion. Yn awr 
yr oedd ganddynt lyfrau o werth ac amseryddiad 
hollol wahanol. Y rhai henaf a gyfrifid fel 
gwaith proffwydi, yn santaidd; eithr y rhai 
diweddaraf ni chyfrifid felly, o herwydd iddynt 
gael eu cyfanspddi wedi i'r olyniad proffwyd- 
oliaethol beidio yn eu plith. Y rhai henaf a 
gedwid yn y deml; eithr ni chedwid y rhai di- 
weddaraf yno. Y rhai henaf a ffurfiwyd yn 
gasgliad cyhoeddus; eithr ni wnawd un casgliad, 
o'r hyn lleiaf o natur gyhoeddus o'r lleill. Ac 
oni buasai fod y Cristionogion Alexandriaidd yn 
eu mawrygu gymaint, fel y darfu iddynt cu 
chwanegu at gyfieithiad y dec. a_thrugain, nid 
yw yn debygol y buasai dalen o honynt ar gael 
yn awr. 


CAN 


Yn mhell wedi amser Crist cafodd y ddau fath 
ysgrifeniadau hyn eu gwahaniaethu âg enwau 
gwahanol, yn dynodi y gwahanol ddefnydd a 
wneid o honynt; y rhai henaf a elwid yn Llyfrau 
Canonaidd, a'r yhai diweddaraf yn Llyfrau Apo- 
cryphaidd. Cynhwysir y cwbl o'r casgliad blaenaf 
tan y cyfenwad Canon yr Hen Desiament. 

Cytunir yn lled gyffredin i briodoli ffurfiad 
canon yr /fen Destamenti Ezvea. Y mae yr ysgrif- 
enwyr Iuddewaidd yn dywedyd fod Synagog o 
chwech ugain o ddynion yn eî gynorthwyo yn y 
gorchwyl hwn, yn mhlith y rhai yr oedd Daniel 
a'r tri llanc, y proffwyd Hagai a Zachariah, a 
hefyd Simon y cyfiawn. Ond y mae yn hollol 
afresymol ìi feddwl fod yr holl ddynion hyn yn 
byw yr un pryd, ac yn gwneydifyny un synagog ; 
canys ni allasai dim llai na dau gant a haner o 
flynyddoedd fod o amser Daniel hyd amser Simon 
y cyfiawn. 

Pa fodd bynag nid yw yn beth anhebygol 
mewn un modd i Ezra gael ei gynhorthwyo yn 
y gorchwyl hwn gan amryw o'r gwyr dysgedig 
a duwiol ag oeddynt yn cydoesi âg ef; ac megys 
yr oedd y proffwydi yn wastadol yn arolygwyr y 
gyfrol santaidd, y mae yn eithaf tebygol y buasai 
y gwyr ysbrydoledig pe oeddynt yn byw vr un 
pryd ag Ezra, yn talu sylw neillduol i'r gorchwyl. 
Eithr yn mherthynas i'r synagog fawr, yr unig 
beth tebygol yw, nad oedd y dynion a ddywedir 
fod yn ei chyfansoddi yn byw yn yr un oes, 
eithr yn olynol, hyd amser Simon y cyfiawn yr 
hwn a wnaethpwyd yn archoffeiriad yn nghylch 
pum mlynedd ar hugain wedi marwolaeth Alex- 
ander Fawr. Y mae y dyb hon yn ymddangos 
yn fwy tebygol oddiwrth yr ystyriaeth nad yw 
yn ymddangos i ganon yr Hen Destament gael 
ei berffeithio hyd yn nghylch amser Simon y 
cyfiawn. Y mae yn debygol nad oedd Malachi 
yn byw yn amser Ezra, eithr ar ei ol, ac o gan- 
lyniad nad allasai ei broffwydoliaeth ef gael ei 
chwanegu at y canon gan yr ysgrifenydd enwog 


' hwn, oddigerth ini fabwysiadu tyb yr Iuddewon, 


y rhai a ddywedant nad oedd Malachi amgen 
Ezra ei hun, gan haeru mai enw a dderbyniodd 
ydoedd Malachi oddiwrth ei anfoniadi arolygu 
achosion crefyddol yr Iuddewon; oblegyd ystyr 
yr enw yw cenad, neu un. wedi ei anfon. 

Heblaw hyn, coffeir yn Llyfr Nehemiah am 
Jadua yr archoffeiriad, a Davius Codomanus, 
brenin Persia, y rhai oeddynt yn byw 300 mlyn- 
edd o leiaf ar ol Ezra. Olrheinir achau meibion 
Zerubbabel yn 1 Cron. iii, hyd amser Alexander 
Fawr. Nid allasai y llyfr hwnw gan hyny gael 
ei osod yn y canon gan Ezra; nac ychwaith yn 
llawer cynt nag amser Simon y cyfiawn. Ychwan- 
egwyd llyfr. Esther hefyd ato yn nghylch yr un 
pryd. 

Y casgliad tebygol gan hyny ydyw, mai Ezra 
a ddechreuodd y gorchwyl; yr hwn a ddygwyd 
yn mlaen gan olynwyr dysgedig a duwiol, hyd 
nes perífeithio y canon santaidd, tuag amser 
Simon y cyfiawn; ar ol yrhwn amser ni chwaneg- 
wyd dim at ganon yr Hen Destament. 

Y mae'r rhan fwyaf yn barnu pa fodd bynag - 
na chafodd dim ei chwanegu ato, ar ol llyfr Ma- 
lachi, oddigerth ychydig enwau a nodiadau; ac 
i'r holl lyfrau perthynol i ganon yr Hen Desta- 
ment gael eu casglu a'u dodii mewn yn y gyfrol 


CAN 


167 


CAN 


santaidd gan Ezra ei hun. Y mae'r dyb hon yn 
ymddangos y ddyogelaf, ac nid yw mewn un 
modd yn anhygoel ynddi ei'hun. Y mae yn 
gyson â thraddodiad cyffredinol yr Iuddewon, y 
rhai a ddywedant i Ezra gyflawni canon yr Hen 
Destament, ac na chyfododd un proffwyd ar ol 
Malachi i ychwanegu dim ato. 

Pa un a gasglwyd y llyfrau yn nghyd y pryd 
hwn yn un gyfrol, neu a rwymwyd hwynt yn 
amrywiol lyfrau ar wahan, nid yw o un pwys 
i'w benderfynu. Os gellir ond penderfynu pa 
lyfrau a dderbyniwyd yn ganonaidd, nid yw o 
bwys yn mha ddull y cawsant eu cadw. Y mae 
yn debygol modd bynag, i'r llyfrau santaidd gael 
eu dosbarthu y pryd hwn yn dair cyfrol—y gyf- 
raith—y proffwydi —a'r hagiographa. Gwydd- 
om fod y dosbarthiad hwn can hened ag amser 
ein Iachawdwr, canys y mae efe yn dywedyd, 
““ fod yn rhaid i'r holl bethau a ysgrifenwyd yn 
y gyfraith, y proffwydi, a'r Psalmau am dano ef 
gael eu cyflawni,” Luc xxiv. 44. Y mae Jo- 
sephus hefyd yn crybwyll am y dosbarthiad 
hwn; ac y mae yr Iuddewon yn unfryd yn cyt- 
uno mai Ezra oedd yr awdwr o hono. 

Wrth sefydlu canon yr Hen Destament, gall- 
asem lafurio dan gryn ansicrwydd a dyruswch 
pe na buasai yr holl lyfrau a elwir yn ysgrythyr- 
au, ac a gynhwysir yn y dosbarthiad triphlyg a 
enwyd, wedi cael eu cymeradwyo mewn modd 
pendant gan Grist. Nid oedd efe yn olo geryddu yr 
Iuddewon am anufyddhau, camesbonio, a dirymu 
yr ysgrythyrau trwy eu traddodiadau; eithr ni 
yoddodd yr awgrym lleiaf i arwyddo eu bod wedi 
bod yn esgeulus neu anffyddlon wrth eu cadw. 
Mor bell oddiwrth wneuthur hyn ydoedd, fel y 
cyfeiriai at yr ysgrythyrau fel rheol anffaeledig, 
yr hon ni ellid ei thori. 

Y mae genym gan hyny un pwnc pwysig wedi 
ei sefydlu yn ddiambeuol, sef bod y gyfrol ys- 
grythyrol ag oedd yn bod yn amser Crist a'i 
apostolion yn ddilwgr, ac yn cael ei hystyried 
ganddynt hwy yn rheol ysbrydoledig ac anffael- 
edig. Yn awr, os gallwn ond cyraedd sicrwydd 
pa lyfrau oedd yn cael eu cynwys y pryd hwnw 
yn y gyfrol santaidd, bydd yn alluadwy i ni sef- 
ydlu canon yr Hen Destament, heb unrhyw 
amheuaeth. 

Er hyn, y mae yn angenrheidiol i ni ymgyrchu 
at hysbysrwydd o natur wahanol i'r hwn y cry- 
bwyllasom am dano; ac fel y mae goreu'r modd 
y mae Josephus yr hanesydd Iuddewig yn ein 
ecynhysgaeddu â'r hysbysrwydd angenrheidiol, 
nìd yn wir mewn modd mor gyflawn ag y gallas- 
em ddymuno, eto mor ddigonol ag sydd yn ang- 
enrheidiol er ein harwain i benderfyniad tra 
boddhaol. Nid yw efe yn enwi llyfrau yr Hen 
Destament, eto y mae yn eu rhifo, ac yn eu dar- 
lunio yn y cyfryw fodd, fel nad yw wedi gadael 
braidd un lle i gamsyniad yn eu cylch. Y mae 
y gyfran bwysig yr ydym yn cyfeirio ati yn ei 
lyfr cyntaf yn erbyn Apion. “ Nid oes genym,” 
medd efe, ““ond dau ar hugain o lyfrau i'w credu 
megys o awdurdod ddwyfol, pump o ba rai ydynt 
lyfrau Moses. O farwolaeth Moses hyd. deyrn- 
asiad Artaxerxes, brenin Persia, y proffwydi, y 
rhai oeddynt olynwyr Moses, a ysgrifenasant 
dri ar ddeg o lyfrau. Y pedwar llyfr arall a 
gynhwysant hymnau o fawli Dduw, yn nghyd 


a rheolau buchedd i ddyn.” Yn awr yr ydym 
yn cytuno yn gyffredinol mai pum llyfr Moses 
yw Genesis, Exodus, Lefiticus, Numeri, Deuter- 
onomium. Y friar ddeg a ysgrifenwyd gan y 
proffwydi a gynhwysant Joshua, Barnwyr, Ruth, 
Samuel, Brenhinoedd, Esay, Jeremia, Galarnad, 
Ezeciel, Daniel, y deuddeg proffwydi lleiaf, Job, 
Ezra, Esther, a'r Croniclau. Y pedwar llyfr 
arall ydynt y Psalmau, y Diarhebion, Ecclesias- 
tes, a Chaniad Solomon, yr hyn sydd yn gwneyd 
y rhifedi yn ddau ar hugain; ac yn dangos fod 
y canon ag oedd yn bod y pryd hwnw yr un ag 
yr ydym ni yn bresenol yn ei fwynhau. Ym- 
ddengys yn wir y buasai yn fwy cyfleus i rifo 
y llyfrau hyn yn bedwar ar hugain, ac felly y 
mae'r Iuddewon yn eu cyfrif hwynt yn bresenol; 
eithr gynt yr oedd eu rhifedi yn cael ei reoli 
wrth rif y ilythyrenau yn yr egwyddor Hebreig, 
yr hon. a gynwys ddwy ar hugain o lythyrenau ; 
herwydd hyn y cydiant hwy lyfr bychan Ruth â 
llyfr y Barnwyr, yr hwn tebygol nid yw amgen 
parhad o'r un llyfr, gan yr un awdwr.  Cydiant 
hefyd Alarnad Jeremia â'i broffwydoliaeth, yr 
hyn sy ddigon naturiol. Yn mherthynas i'r 
deuddeg proffwyd lleiaf, y rhai yn ein Biblau ni 
a ffurfiant ddeuddeg llyfr gwahanol, ystyrid hwy- 
gynt bob amser yn gwneydifyny un llyfr ; felly 
y cyfrifir hwynt yn mhob hen lechres, ac yn 
mhob dyfyniad oedranus a wneir o honynt. 

Ond y mae yn alluadwy dwyn tystiolaeth arall 
i brofi yr un peth. Bu rhai o'r tadau Cristion- 
ogol cyntefig, y rhai a ddygwyd i fyny mewn 
eilunaddoliaeth, ar eu gwaith yn cofleidio Crist« 
ionogaeth, yn dra chywrain yn eu hymofyniad- 
au yn nghylch canon yr Hen Destament, ac y 
mae canlyniad ymchwiliadau rhai o honynt yn 
aros hyd heddyw. Teithiodd Melito, esgob 
Sardis, i Judea, yn unig er mwyn cael ei foddhau 
ar y pwnchwn. Acer bod ei ysgrifeniadau ef 
ei hun wedi myned ar gyfrgoll, eto y mae Eu- 
sebius wedi cadw ei gofrestr ef o lyfrau yr Hen 
Destament, oddiwrth yr hwn yr ymddengys fod 
yr un llyfrau yn hollol yn cael eu cynwys yn y 
canon, ac a geir yn awr yn ein Beiblau Hebreig 
ni. Nid oedd yr ysbaid rhwng Melito a Josept- 
us. yn hollol yn gan mlynedd, ac ni ellir yn rhc- 
symol dybied i un cyfnewidiad yn y canon gael 
ei wneuthur yn hyd yr amser hwnw. Yn fuan 
ar ol Melito, cynhysgaeddwyd ni a chofrestr o 
lyfrau yr Hen Destament gan Origen, yr hon 
sydd yn hollol gytuno a'n canon ni, oddigerth 
mewn un peth, sef iddo adael allan o honi y 
proffwydi lleiaf, Ond y mae yn eglur nad oedd 
hyny ond camsyniad difwriad o'i eiddo ef neu ei 
adysgrifenydd, gan fod yn sicr ei fod ef yn ys- 
tyried y rhan hono o'r Beibl o awdurdod ddwy- 
fol, ac na byddai rhifedi y llyfrau santaidd yn ol 
y cyfrif a rydd ef o honynt, yp gyflawn heb- 
ddi hi. 

Ar ol Origen y mae genym gofrestrau olynol, 
nid yn unig o gyfansoddiad y dynion mwyaf 
enwog yn yr eglwys, ond hefyd o ffurfiad cy- 
manfaoedd o weinidogion, y rhai sydd yn hollol 
gytunol a'n rhestr ni. -Y mae cyfeirio at y rhai 
hyn yn unig yn ddigon, heb ddim yn ychwaneg, 
Rhoddwyd cofrestrau o lyfrau yr Hen Desta- 
ment gan Athanasius, Cyril, Awgustin, Jerom, 
Ruffin, gan gymanfa Laodicea, yn ei 60 canon, 


/ 


CAN 


168 


CAN 


a chan gymanfa Carthage. Y mae hefyd gofrestr 
yn y Talmud, ag sydd yn hollol gytuno a'n 
heiddo ni. Wrth ystyried fod y cofrestrau hyn 
i gyd yn hollol gytuno â chanon presenol y 
Beibl Hebreig, y mae yn eglur i bob meddwl 
diduedd fod canon yr Hen Destament wedi ei 
sefydlu ar y sylfeini hanesyddol cadarnaf, ac 
nad ellir dymuno unrhyw brawf eglurach ar y 
pwnc hwn. 

Yn mherthynas i ganon y Testament Newydd, 
gellir sylwi, fod llaweroedd o'r rhai a ysgrifenant 
ac a ymresymant yn ei gylch, yn cymeryd 
megys yn ganiataol fod awdurdod llyfrau y Tes- 
tament Newydd yn gorphwys ar sefydliad rhyw 
gymanfa, neu ar farn amlygedig rhai o gyndadau 
yr eglwys; ac fod rhyw radd o'u hawdurdod yn 
gorwedd ar eu gwaith yn cael eu casglu yn 
nghyd yn un gyfrol. Ond y mae hyn yn hollol 
gyfeiliornus. Y gwirionedd yw, fod pob un o'r 
llyfrau hyn o awdurdod can belled yr oedd yn 
adnabyddus, o'r fynyd gyntaf y cafodd ei gy- 
hoeddi; ac nad yw ei le yn y canon yn tarddu 
oddiwrth gymeradwyaeth unrhyw eglwys na 
chymanfa, eithr oddiwrth y ffaith o'i fod wedi 
ei ysgrifenu dan ysbrydoliaeth. O ganlyniad, 
nid dyben apelio at dystiolaeth yw profi fod rhyw 
gymanfa o weinidogion, &c., wedi awdurdodi y 
llyfr mewn ymofyniad, eithr dangos mai gwaith 
Mathew, Ioan, Pedr, neu Paul, y rhai y gwydd- 
om oeddynt dan ysbrydoliaeth) ydyw mewn 
gwirionedd. 

Yr oedd llyfrau y Testament Newydd gan 
hyny mewn cyflawn awdurdod cyn iddynt gael 
eu casglu yn nghyd yn un gyfrol; ac ni buasai 
eu bod heb gael eu cynwys yn un gyfrol, eithr 
eu bod yn cadw eu ffurf wahanol gyntefig, yn 
gwneuthur un gwahaniaeth yn mherthynas i'w 
hawdurdod. Y mae yn hollol ansicr pa un ai 
bod y llyfrau hyn yn cael eu rhwymo yn gynar 
yn un gyfrol. Can belled ag y gellir barnu oddi- 
wrth dystiolaeth hanesyddol, y peth tebycaf yw, 


eu bod yn gyffredin yn cael eu cynwys mewn 


dwy gyfrol, y rhai a elwid yr efengyl a'r apos- 
dolion. Y mae rhai o'r copiau henaf o'r Testa- 
ment Newydd ag sydd ar gael yn bresenol, yn y 
ffurf hon ; ac y mae y tadau yn fynych yn cyf- 
eirio at ysgrythyrau y Testament Newydd dan y 
ddau gyfenwad a nodwyd. Gan hyny nid yw y 
gofyniad, Pa bryd y cyfansoddwyd y canon? yn 
briodol, yn galw am un ateb amgenach nag iddo 
gael ei berffeithio pan y cafodd y llyfr olaf o'r 
'Testament Newydd ei ysgrifenu a'i gyhoeddi. 
Ond os golygir y gofyniad megys yn cyfeirio at 
y pryd y cafodd y llyfrau hyn eu casglu a'u cy- 
hoeddi yn un gyfrol, neu yn ddwy gyfrol, yna 
nid oes un ateb pendant galluedig i'w roddi 
iddo; gan fod rhyw eglwysi yn rhwym o fod 
wedi derbynwhyw lyfrau neillduol yn llawer 
cynt nag eraill, o herwydd eu hagosrwydd at y 
lleoedd yr ysgrifenwyd ac y cyhoeddwyd hwynt 
ynddynt. Dros gryn amser yr oedd y casgliad 
dan angenrheidrwydd o fod yn anghyflawn yn 
mhob eglwys arbenig; o herwydd nad allesid ar 
unwaith anfon i'r eglwys ag oedd yn meddu y 
gyn-ysgrif, a chael hôno wedi ei hadysgrifenu 
yn union. Y mae yr amgylchiad hwn yn ein 
cynhysgaeddu â rheswm paham na chafodd rhai 
o'r epistolau lleiaf eu derbyn yn gynarach a mwy 


cyffredinol gan yr eglwysi nag yr ymddengys 
iddynt gael. Y mae yn naturiol meddwl y bu- 
asent yn fwy awyddus am berchenogi y llyfrau 
helaethaf o'r Testament Newydd yn gyntaf; ac 
o ganlyniad y buasent yn ymdrechu yn flaenaf, 
yn y modd mwyaf egniol, am ddyfod o hyd i 
gopiau o honynt hwy; ac na buasai cymaint o 
son am y rhai lleiaf, na chymaint o frys ac ym- 
drech i ddyfod o hyd iddynt yn ddioedi. Wrth 
ystyried mor anhawdd ydyw yn bresenol, (dan 
yr holl fanteision a fwynheir genym ni, trwy 
gyfrwng yr argraffwasg, a'r holl welliadau sydd 
wedi cymeryd lle yn ddiweddar yn y gelfyddyd 
o argraffu,) ìi gynhysgaeddu dynion â chopiau 
o'r Beibl yn gyfatebol i'r alwad sydd am danynt, 
y mae yn ymddangos yn rhyfedd pa fodd y 
gallasai yr eglwysi, (heb son dim am bersonau 
neillduol,) yn y ganrif gyntaf gael eu cynhys- 
gaeddu â chopiau o'r Testament Newydd, pan 
nad oedd un ffordd rwyddach i effeithio hyny na 
thywy ysgrifenu pob llythyren â'r pin ysgrifenu Î 
Rhaid fod pin ysgrifenydd buan y pryd hwnw o 
werth mawr. Y mae y drychfeddwl a gofleidir 
gan amryw, yn neillduol Dodwes, yn hollol 
afresymol, ac yn hollol groesi bob tystiolaeth 
sydd yn hanfodi yn bresenol ar y pwnc, sef fod 
y llyfrau hyny yn gorwedd yn glôedig yn 
nghoffrau yr eglwysi at ba rai y cyfeiriwyd 
hwynt, ac yn hollol anadnabyddus dros hir am- 
ser i'r rhan arall o'r byd. Yr oedd ysgrifeniadau 
Paul yn nwylaw yr eglwysi, ac yn cael eu 
rhestru yn mysg yr ysgrythyrau eraill mor foreu 
a'r amser yr ysgrifenodd Pedr ei ail lythyr, 2 
Pedriii. 14,15. Ac y miae'r dyfyniadau allan 
o'r llyfrau hyn, a wneir gan ysgrifenwyr Crist- 
ionogol boreuaf, y rhai oeddynt yn cyfaneddu 
mewn gwledydd gwahanol, yn dangos eu bod yn 
cael eu ceisio gydag awydd, ac wedi eu gwasgaru 
yn helaeth o'r amser y cawsant eu cyhoeddi 
gyntaf. Y mae yn anhawdd i ni, y rhai ydym 
o'n ieuenctyd yn gyfarwydd ag ysgrifeniadau 
yr apostolion, ì ddychymygzu pa mor werthfawr 
oeddynt yn ngolwg y cyn Gristionogion. Er 
esiampl, mor awyddus fuasai y rhai nad oeddynt 
wedi gweled Paul, eithr a glywsent am ei drôed- 
igaeth ryfeddol, ac hefyd am ei lafur a'i ddoniau 
anghyffredin, aim ddarllen ei ysgrifeniadau? A 
thebygol na buasai y rhai hyny a gawsant y 
fraint o'i glywed ef yn pregethu, ddim yn llai 
awyddns am ddarllen ei epistolau. Fel yr ydym 
yn gwybod oddiwrth natur yr achos, yn gystal 
ag oddiwrth dystiolaeth, fod llaweroedd o hanes- 
lon cyfeiliornus o ymddyddanion a gwyrthiau 
Crist wedi cael eu gwasgaru yn helaeth yn y 
byd, mor llawen y gallwn ddychymygu oedd y 
cyn-Gristionogion wrth dderbyn hanes gredadwy 
o'r pethau hyn o law apostol, neu trwy gyfryng- 
dod ysgrifenydd yn copio yn gywir yr hyn a 
ysgrifenwyd neu a adroddwyd ganddo ef? Nid 
yw yn un rhyfeddod fod pob eglwys yn awyddus 
am feddianu ysgrifeniadau yr apostolion; ac nad 
oeddynt yn ceisio un sicrwydd amgenach o'u 
hawdurdod na gwybodaeth eu bod wedi eu hys- 
grifenu gan ddynion ysbrydoledig. Cymaint 
oedd yn angenrheidiol oedd gwybodaeth sicr 
iddynt gael eu hysgrifenu gan yr apostol enw 
yr hwn a ddygent.. Herwydd hyn y mae rhai 
pethau yn epistolau Paul o'r pwys mwyaf, y 


CAN 


169 


CAN 


rhai sydd yn ymddangos i ddarllenwyr cyffredin 
yn hollol ddibwys ; megys, “ Myfi, Tertius, yr 
hwn a ysgrifenais y llythyr.hwn, &c. Yr an- 
erch a'm llaw fy hun. Fel yr ysgrifenais yn 
mhob epistol. Gwelwch gyhyd y llythyr a_ys- 
grifenais atoch a'm llaw fy hun, Paul. Yr 
anerch a'm llaw i, Paul fy hun, yr hyn sydd ar- 
wydd yn mhob epistol.” Yr oedd yr apostol yn 
gyffvedin yn defnyddio ysgrifenydd; eithr fel y 
gallai yr eglwysi fod yn sicr o gywirdeb ei ly- 
thyrau trwy ganfod ei ysgrifen ef ei hun, ys- 
grifenai yr anerch bob amser ei hunan. Y fath 
' ofal a gymerwyd i sicrhau yr ysgrifeniadau 
santaidd hyn ar eu cyhoeddiad cyntaf. Ac o 
herwydd yr un rheswm yr oedd Paul a'r apos- 
tolion eraill mor ofalus yn nghylch enwau a 
chymeriadau y rhai hyny a ddygent eu llythyr- 
au. Ac ymddengys eu bod yn wastadol yn 
cael eu hymddiried i ofal dynion o barch mawr 
yn yr eglwysi; ac yn gyffredin, ymddengys fod 
mwy nag un yn cael eu hymddiried a'r gofal 
pwysig hwn. ynn 
Os gofynir beth a ddaeth o gynysgrifeniadau 
y llyfrau santaidd hyn, paham na chawsant eu 
cadw, gan y buasai hyny yn rhagflaenu pob 
amheuaeth yn nghylch yr iawn ddarlleniad, ac 
yn arbed llawer iawn jo drafferth i'r beirniaid 
ysgrythyrol? Y mae yn ateb digonol, na 
ddygwyddodd dim gwahanol gyda golwg ar y 
cynysgrifau hyn ond a ddygwyddodd i bob hen 
ysgrifau eraill. Nid oes neb a ddichon ddangos 
cynysgrif o un llyfr can hened a'r Testament 
Newydd, oddigerth ei bod wedi cael ei diogelu 
mewn ffordd hynod, megys yn achos y llawys- 
grifau Herculaneaidd; ac yn wir, yn mysg y 
fath gyfnewidiadau, chwyldroadau, ac erledig- 
aethau ag a ddyoddefodd yr eglwys Gristionogol, 
ni allesid dysgwyl i beth o'r fath ddygwydd 
oddigerth trwy wyrthiau. Gwyddai Duw trwy 
ragluniaeth oruchwyliadol ar yr ysgrythyrau 
santaidd, y gallesid eu trosglwyddo gyda chy- 
wirdeb digonol i'r cenedlaethau dyfodol trwy 
gyfrwng adysgrifau. Yn wir, y mae pob llei 
gredu fod y cyn-Gristionogion yn cael eu llyncu 
i fyny a'u heffeithio y fath gan ogoniant y gwir- 
ioneddau dadguddiedig yn yr ysgrifeniadau sant- 
taidd, fel nad oeddynt yn gofalu ond ychydig 
neu ddim yn nghylch y cyfrwng trwy ba un yr 
oeddynt yn cael eu trosglwyddo iddynt. Yr 
oedd ganddynt bethau mor bwysig ac mor new- 
ydd ger bron eu llygaid, fel nad oedd ganddynt 
amser na thuedd i feirniadu mewn modd cynil a 
manylaidd. Dichon gan hyny, nad oeddynt yn 
prisio perchenogiad cynysgrif o lyfr ysbrydoled- 
ig gymaint ag y gwnaem ni; eithr yn ystyried 
copi wedi ei ysgrifenu yn ffyddlon, yr un mor 
werthfawr a'r gynysgrifen ei hun. A dichon 
i Dduw adael i'r cynysgrifau o'r ysgrythyrau 
santaidd fyned ar gyfrgoll, rhag iddynt, fel y 
sarff bres, gael eu haddoli; neu rhag i ddynion 
gael eu harwain i barchu mewn modd coelgref- 
yddol y memrwn, yr inc, y ffurf, a'r llythyrenau 
a ddefnyddiwyd gan apostol. Yn sicr, y mae 
hanesion eglwysig yn dangos nad ydyw y cyfryw 
b yn ddisail. j 
wb a ychydig sylw ar waith y tadau yn ddi- 
gonol i argyhoeddi pob un fod ysgrifeniadau yr 
apostolion o'r dechreuad yn cael eu parchu yn 


fawr; fod llafur a phoen mawr yn cael eu cymer- 
yd i'r dyben i wahaniaethu ysgrifau y dynion 
ysbrydoledig hyn oddiwrth bob llyfrau eraill; 
a'u bod yn cael eu ceisio gyda'r diwydrwydd 
mwyaf, ac yn cael eu darllen gyda'r sylw a'r 
parch dyfnaf, nid yn unig yn ddirgelaidd, ond 
hefyd yn gyhoeddus yn yr eglwysi; a'u bod yn 
cael eu dyfynu a chyfeirio atynt yn gyffredin 
megys yn benderfynol ar bob pwnc o athraw- 
iaeth, ac fel rheol safadwy er llywodraethu ffydd 
ac ymarferiadau dynion. 

Gan mai fel hyn yr ydoedd pan y cafodd llyfr- 
au y Testament Newydd eu íraddodi i'r eglwysi, 
y mae yn alluadwy i ni gyda golwg ar y rhan 
amlaf o honynt ddwyn y dystiolaeth fwyaf bodd- 
haol o'r rhyw hon, iddynt gael eu gosod yn y 
canon, a'u derbyn fel llyfrau ysbrydoledig, trwy 
gydsyniad unfrydol Cristionogion o bob parth 
o'r byd. Ac o barth yr ychydig lyfrau hyny 
yn nghylch y rhai y mae rhyw bersonau yn ym- 
ddangos yn amheus, gellir dangos iddynt gael 
eu derbyn trwy gydsyniad cyffredin, mor gynt- 
ed ag y cafodd eu teilyngdod ei sefydlu ar syl- 
feini diymwad; na chafodd llyfrau eraill, er eu 
holl ragoriaethau fel cyfansoddiadau dynol, eu 
hystyried yn gyfartal mewn parch â llyfrau can- 
onaidd y Testament Newydd; i ysgrifau ffugiol 
yn dwyn enwau yr apostolion gael eu gwrthod 
mewn modd uniongyrchol a phenderfynol; ac 
i'r eglwysi gael eu rhybuddio yn fynych yn 
erbyn y fath gyfansoddiadau amheus. 

Yn mherthynas i gofrestrau (catalogues), 
megys yn achos yr Hen Destament, felly yma, 
yr ydym yn cael i gofrestrau o lyfrau canonaidd 
y Testament Newydd gael eu cyhoeddi yn dra 
chynarol gan y tadau mwyaf nodedig, ysgrifen- 
iadau y rhai sydd wedi eu trosglwyddo i lawr i 
ni; a chafodd yr un peth ei wneyd hefyd gan 
amryw gymanfaoedd, penderfyniadau y rhai 
sydd yn weledig hyd heddyw. 

Y cofrestri hyn ydynt ar y cyfan yn hollol 
gydunol a'u gilydd. Mewn rhai o honynt y mae 
rhai o'r llyfrau ag sy'n awr yn y canon, wedi eu 
gadael allan ; ond gellir yn gyffredin roddi rheswm 
digonol am hyny. 

Y cofrestr rheolaidd cyntaf ar lawr mewn 
ysgrifen o lyfrau y Testament Newydd, ag y 
gwyddys am dano, yw eiddo Origen, yr oedd yn 
byw yn nghylch can mlynedd ar ol marwolaeth 
Ioan yr apostol, a'r hwn o herwydd ei wybodaeth 
ysgrythyrol helaeth, ydoedd dra chymwys i farnu 
gyda chywirdeb yn yr achos hwn. 

Yn y cofrestr dywededig, y mae efe yn crybwyll 
““y pedair efengyl, Actau'r Apostolion, pedwar 
epistol ar ddeg Paul, dau lythyr Pedr, tri Ioan, 
a llyfr y Datguddiad.” Y mae y cyfrifiad hwn 
yn cynwys y cwbl o'r canon presenol, oddigerth 
epistolau Iago a Judas, y rhai a adawyd allan 
trwy ddamwain ac nid yn fwriâdol; oblegyd y 
maent yn cael eu haddef ganddo mewn pcrthau 
eraill o'i ysgrifeniadau yn xhan o'r canon. A thra 
y mae Origen yn ein cynhysgaeddu â chofrestr 
mor gyflawn o'r llyfrau ag sydd yn awr yn y 
canon, nid yw yn crybwyll am neb llyfrau ereill, 
yr hyn sydd yn profi fod y canon yr amser hwnw 
wedi ei sefydlu yn o gyflawn yn mysg y dysg- 
edigion; a bod y gwahaniaeth rhwng ysgrifen- 
iadau ysbrydoledig a chyfansoddiadau dynol wedi 


CAN 


170 


CAN 


ei nodi allan mor eglur yn ei amser ef ag un pryd 
dilynol. 

2. Y cofrestr nesaf o lyfrau y Testament 
Newydd, (ag y caf grybwyll am dano) yw eiddo 
Eusebius, yr hanesydd eglwysig dysgedig; i 
ddiwydrwydd a ffyddlondeb yr hwn yn casglu 
ffeithiau perthynol i'r eglwys, yr yspaid rhwng 
ei amser ef ag amser yr apostolion, yr ydym yn 
fwy o ddyledwyr nagilafur neb arall, Gellir 
ystyried Eusebius yn dwyn ei dystiolaeth yn 
mhen can mlynedd ar ol Origen. _ Y mae ei gof- 
restr ef i'w gweled yn ei “Hanes Eglwysig,” 
Llyfr III, pen. 25, wedi ei chymharu a phen. iii, 
yn yr hwn y mae efe yn nodi pob llyfr ag sydd 
yn y canon presenol, a dim yn ychwaneg; ond 
ei fod yn crybwyll fod rhai yn amheu cywirdeb 
epistol Iago, ail epistol Pedr, a thrydydd epistol 
Ioan; a bod llyfr y Datguddiad yn cael ei wrthod 
gan rai, a'i gymeradwyo gan eraill; eithr y mae 
yn ychwanegu yn ei farn ef ei fod i'w dderbyn 
yn ddibetrusder. ; 

Yn mhlith yr holl ysgrifenwyr eglwysig, nid 
oes un tyst mwy cymwysi roddi hysbysrwydd 
cywir yn nghylch y mater tan sylw nag 
Eusebius. Treuliodd efe y rhan fwyaf o'i 
fywyd yn chwilio i henafiaethau yr eglwys Grist- 
ionogol; ac yr oedd efe yn dra chyfarwydd yn 
yr holl gof-lyfrau perthynol i achosion eglwysig, 
llawer o'r rhai ydynt yn awr wedi eu colli; ac 
yn mron yr unig hysbysrwydd sydd genym yn 
mherthynas iddynt, yw yr hyn a drosglwyddwyd 
i ni trwy ei gasgliadau ef. 

3. Gadawodd Athanasius, (yr hwn o herwydd 
ei ysgrifeniadau, a'i ddyoddefiadau yn achos 
Duwdod Crist, sydd mor hysbys i'r cyffredin,) 
yn ei “Lythyr Difyr,” ac yn ei ' Esboniad 
ysgrythyrol,” gofrestr o lyfrau y Testament 
Newydd, hollol gytunol â'r canon mewn arferiad 
yn awr. 

4. Y mae Cyril hefyd yn ei waith egwyddorol 
wedi ein cynhysgaeddu â chofrestr hollol gytunol 
â'n canon ein hunain, oddigerth yn unig ei fod 
wedi gadael allan y Datguddiad. Cawn achos 
etoi grybwyll paham yr oedd y llyfr hwnw yn 
cael ei adael allan mor fynych o heu gofrestri, a 
chasgliadau ysgrythyrol. Yr oedd Athanasius 
a Cyril yn gydoeswyr âg Eusebius; ond bod y 
diweddaf o ugain i ddeg ar hugain o flynyddoedd 
yn ddiweddarach. 

5. Yna, ychydig wedi canol y bedwaredd 
ganrif y mae genym dystiolaeth yr holl esgobion, 
neu weinidogion cynulledio yn nghymanfa La- 
odicea. Cofrestr y gymanfa hon a geir yn ei 
thriugeinfed ganon, ac y mae yn hollol yr un a'r. 
eiddom ni, oddigerth fod llyfr y Datguddiad wedi 
eu adael allan o hono. Yn mhen ychydig amser 
wedi hyn cafodd penderfyniadau y gymanfa hon 
ei derbyni ganonau yr eglwys gyffredinol; ac 
yn mysg y lleill'y cofrestr o lyfrau y Testament 
Newydd. Fel hyn yr ydym yn cael fod cydsyn- 
iad cyffredinol mor foreu a chanol y bedwaredd 
ganrif, yn holl barthau y byd lle y cyrhaeddai 
yr eglwys Gristionogol, yn nghylch y llyfrau ag 
oedd yn cyfansoddi canon y Testament Newydd, 
oddigerth bod llyfr y Datguddiad yn unig yn 
cael ei adael allan o'r gofrestr; yr hwn hefyd, 
fel y cawn ddangos eto, oedd yn cael ei dderbyn 
yn gyffredinol fel llyfr canonaidd. 


6. Yn mhen ychydig flynyddoedd ar ol y 
gymanfaragddywededig, cyhoeddodd Epiphanius 
gweinidog neu esgob Salamis, yn ynys Cyprus, 
ei waith ar heresiau, yn yr hwn y rhydd efe gof- 
restr o lyfrau canonaidd y Testament Newydd, 
hollol gytunol â'r un mewn arferiad yn awr. 

7. Yn nghylch yr un amser y mae Gregory 
Nazianzen, gweinidog neu esgob Caercwstenyn, 
mewn “cân ar yr ysgrythyrau gwirioneddol a 
chywir,” yn crybwyll yn bendant am yr holl 
lyfrau ag a dderbynir yn bresenol, oddigerth y 
Datguddiad. 

8. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, yr 
ydym yn cael llechres o lyfrau y Testament 
Newydd yn ngwaith Philastrus, gweinidog neu 
esgob Brixia, yn yr Eidal, yr hon sydd yn hollol 
gyson â'r gofrestr sydd genym ni, oddigerth nad 
yw efe yn crybwyll eithr am dri ar ddeg o lythyr- 
au Paul. Os oedd yr esgeulusdod yn fwriadol, 
tebyg ei fod yn golygu yr epistolat yr Hebreaid. 

9. Yn nghylch yr amser hwn yr oedd Jerom, 
yr hwn a gyfieithodd y Beibl i'r Lladinaeg, yn 
byw. Y maeefe yn ein cynhysgaeddu â chof- 
restr hollol zytunol â'r un sy genym. Er hyny 
y mae efe yn dywedyd yn amheus yn mherthynas 
i'r epistol at yr Hebreaid, o herwydd yr ansicr- 
wydd pwy oedd ei awdwr. Ond y mae efe yn 
dangos mewn rhanau eraill o'i ysgrifeniadau, ei 
fod yn derbyn hwnw fel llyfr canonaidd, yn 
gystal a'r lleill. Fpist. ad. Paulinum. 

10. Nid yw cofrestr Ruffin yn amrywio dim 
oddiwrth yr un bresenol. Awpos. îm symbol. 
Apost. 

11. Y mae Awgustin, yn ei waith ar “ Athraw- 
iaeth Gristionogol,” wedi dodi i mewn enwau 
llyfrau y Testament Newydd, y rhai ydynt yr 
un yn hollol a'r eiddom ni. 

12. Y mae cymanfa Carthage, yn yr hon yr 
oedd Awgustin, wedi rhoi cofrestr hollol gytunol 
â'r un sydd genymni. Yr oedd pedwar a deugain 
o weinidogion neu esgobion yn y gymanfa hon. 


' Y mae y gofrestr y cyfeirir ati i'w chael yn ei 


wythfed canon a deugain. 

13. Y mae yr awdwr adnabyddus a elwir 
Dionisius yr Areopagite, yn dangos wrth ddar- 
lunio llyfrau y Testament Newydd, ei fod ef yn 
derbyn yr un rhai ag yr ydym ninau, fel llyfrau 
canonaidd. 

Math arall o brawf boddhaol yn ffafr canon y 
Testament Newydd, fel y mae yn cael ei dderbyn 
yn bresenol ydyw, mai llyfrau hwn, a llyfrau hwn 
yn unig, a ddefnyddid fel ysgrythyrau santaidd 
gan yr holl dadau, y rhai oeddynt yn trigo yn y 
parthau pellaf o'r byd oddiwrth eu gilydd. Ym- 
ddengys gwirionedd yr haeriad hwn mewn modd 
cyflawn pan y deuwn i draethu yn neillduol yn 
nghylch y llyfrau ag sydd yn gwneyd y canon 
ifyny. Ond yn awr, gofynwn, Pa reswm sydd 
i'w roddi dros fod y llyfrau hyn, a'r rhai hyn yn 
unig, yn cael eu dyfynu fel awdurdod yn Asia, 
Affrica, ac Ewrop? yn sicr ni ellir rhoddi ond 
un o ddau reswm am hyn, sef naill ai nad oedd 
y dyfynwyr yn gwybod am neb llyfrau eraill a 
theilyngdod canonaidd yn perthyn iddynt, neu 
os oeddynt, nad ystyrient y lleill o gymaint 
teilyngdod a'r rhai a ddyfynent.. Y mae y casgl- 
iad yn hollol yr un peth, ac y mae y naill fel y 
llall o'r tybiau a nodwyd; sef Mai y llyfrau 


CAN 


a ddyfynir fel ysgrythyrau, ydynt yn uni 
llyfrau canonaidd,” er ral nae lythyr 
cyntaf Pedr yn ganonaidd, oblegyd y mae yn 
cael ei ddyfynu yn feunyddiol gan yr holl ysgrif- 
enwyr Cristionogol henaf yn mhob parth o'r byd; 
ond y mae datguddiad Pedr yn apocryphaidd, o 
herwydd nad oes neb o'r cyn-dadau yn gwneuthur 
dyfyniadau prawfiadol allan o hono. Y mae yr un 
peth yn wirionedd yn mherthynasi Actau Pedr, 
ac Efengyl Pedr. Yr oedd yr ysgrifeniadau hyn yn 
hollol anadnabyddus yn y gyn-eglwys, ac o her- 
wydd hyny y maent yn dwyllodrus. Y mae'r ym- 
resymiad yn hollol benderfynol, ac yr oedd ei rym 
yn adnabyddus i hen amddiffynwyr canon y 
Testament Newydd. Byddai Eusebius yn fynych 
yn ei ddefnyddio: ac o herwydd hyn y mae'r gwyr 
hyny a gynygiasant ysgogi ein canon presenol, 
megys Toland a Dodwes, yn cynyg profi fod yr 
ysgrifenwyr Cristionogol boreuaf yn yr arferiad 
o ddyfynu y llyfrau a wrthodir genym ni fel yn 
apocryphaidd, yr un modd a'r rhai a dderbynir 
genym fel yn ganonaidd. Ond nid yw hyn yn wir, 
fel y dangoswyd gan Nye, Richardson, ac eraill. 
Y drefn addas i benderfynu y mater hwn ydyw 
manwl brofi yr holl ddyfyniadau yn ngwaith y 
tadau allan o lyfrau eraill, heblaw yrhaihyny sydd 
yn cyfansoddiein canonni. Cafodd peth ymgais tu 
ag at gasglu y cyfryw ddyfyniadau allan o waith y 
tadau, ei wneyd gan y dysgedig Jeremiah Jones, 
yn ei “Ddull newydd o sefydlu canon y Testa- 
ment Newydd;” ond gadawyd y gwaith heb ei 
orphen. Pa fodd bynag y mae yr awdwr hwnw 
yn dywedyd yn bendant nad yw yn beth cyffred- 
in i'r tadau goffau y cyfryw lyfrau fel ysgrythyr; 
ac y mae yn sicrhau nad oes ond ychydig iawn 
o esiamplau i neb o honynt gwympo i'r fath gyf- 
eiliornad. 

Trydydd prawf dros gywirdeb canon presenol 
y Testament Newydd, a ellir ei gymeryd oddi- 
wrth'y ffaith o fod y llyfrau hyn yn cael eu 
darllen yn gyhoeddus yn yr holl eglwysi Crist- 
ionogol. 

Pedwerydd rheswm dros fod ein canon ni yn 
hollol gywir, a ellir ei gymeryd oddiwrth y cyf- 
ieithiadau boreuaf o'r llyfr santaidd hwn i ieith- 
oedd eraill. 

Er fod yr iaith Roeg yn adnabyddus i raddau 
helaeth drwy'r ymerodraeth Rufeinig yn yr 
amser yr ysgrifenodd yr apostolion, eto helaeth- 
wyd yr eglwys Gristionogol mewn ychydig 
amser i'r fath raddau nes ei bod wedi gorlenwi y 
gwledydd hyny lle nad oedd y cyffredin bobl yn 
gydnabyddus â hi; nac ag un iaith arall, ond yr 
eiddynt eu hunain yn unig. Tra yr oedd amryw- 
iaeth tafodau yn parhau mewn modd gwyrthiol yn 
yreglwys, yr oedd yr anhawsder ohyspysu'r efeng- 
yl i'r cyfryw rai, yn cael iryw raddau eu symud 
ymaith; ond wedi i'r doniau gwyrthiol hyny 
beidio, yr oedd yr angenrheidrwydd ogyfieithiad 

'o'r efengyl a'r epistolau i amryw ieithoedd yn 
rhwym o gael ei deimlo yn fwy-fwy yn feunydd- 
iol. Can belled gan hyny ag y caniateir i ni 
ymresymu oddiwrth natur yr achos, ac anghen- 
ion yr eglwysi, y mae yn dra thebygol i gyfieith- 
iadau o'r Testament Newydd gael eu gwneuthur 
yn ebrwydd ar ol marwolaeth yr apostolion, os 
na chawsant eu deehreu cyn hyny. A ellir 
meddw! y buasai y lluaws Cristionogion oeddynt 


171 


ME ———  ——— LY HI mu yg. nw a i. gone. 


CAN 


yn Syria, Mesopotamia, ac amryw ranau o'r 
Eidal, yn cael eu gadael yn hir heb y llyfrau 
gwerthfawr hyn wedi eu cyfieithu i iaith ag yr 
oedd yr holl bobl yn ei deall? ond nid ydym wedi 
ein gadael yn unig wrth ymresymiadau ar y ma'er 
yma. Yr ydym yn gwybod fod cyfieithiadau 
Lladinaidd o'r Testament Newydd yn hanfodi 
mewn amser boreuol iawn, y rhai oeddynt wedi 
bod yn hir mewn arferiad cyn amser Jerom, ac 
wedi cael eu llygru i raddau mawr, yr hyn a fu 
yn achlysur iddo ef gymeryd arno y gorchwyl o 
wneuthur cyfieithiad newydd o honynt i'r iaith 
hono, yr hwn yn fuan a ddefnyddiwyd yn lle yr 
hen gyfieithiadau ag oeddynt yn ei ragflaenu. 
Yn awr, ernad oes ond darnau ansicr o'r hen 
gyfieithiadau Lladinaidd hyn yn aros hyd heddyw, 
eto y mae profion digonol eu bod yn cynwys yr 
un llyfrau a chyfieithiad Jerom, yr hwn yn 
bresenol a elwir y /ulgate. 

Ond efallai mai yr hen gyfieithiad Syriaidd o'r 
Testament Newydd, a elwir y Peshito, sydd yn 
dwyn y prawf cryfafo awdurdod ganonaidd yr 
holl lyfrau ag y mae yn ei gynwys. Y mae gan 
y cyfieithiad ardderchog hwn hawl oruchel mewn 
henafiaeth; ac yn ol barn amryw o'r ysgolheigion 
Syriaidd goreu, y rhai a wnaethant ymofyniad 
manylaidd i'r mater tan sylw, cafodd ei wneuthur 
cyn diwedd y ganrif gyntaf. 

Y mae yn wir nad yw y rhesymau dros fod y 
cyfieithiad hwn wedi cael ei wneuthur mor gynar 
a hyny, yn hollol benderfynol, eto, ymddangos- 
ant yn meddianu tebygolrwydd mawr; pa un 
bynag a ystyrir eu profion allanol neu mewnol. 
Y Cristionogion Syriaidd a haerant bob amser i'r 
cyfieithiad hwnw gael ei wneuthur gan yr apostol 
Thadeus; ond heb ganiatau cywirdeb eu haeriad 
hwy, yr hwn sydd yn gosod y cyfieithiad dywed- 
ig yn gyfochrog a'r copi gwreiddiol, tebygem na 
ddylid ei amseru yn ddiweddarach na'r ail ganrif. 
Y mae yn cael ei gymeradwyo yn gyffredinol 
gan yr holl bleidiau lluosog o Gristionogion 
Syriaidd, ac y mae yn rhaid ei fod yn henach 
nagun ohonynt. Tebygol fod Manes, yr hwn oedd 
yn byw yn yrail ganrif, wedi darllen y Testament 
Newydd yn y Syriaeg, yr hon ydoedd ei iaith 
gynhenid; a thebygol mai at y Cristionogion 
Syriaidd y mae Justin Martyr yn cyfeirio pan y 
dywed fod ysgrythyrau y Testament Newydd yn 
cael eu darllen bob Sabbath yn nghynulleidfa- 
oedd y Cristionogion, canys brodor o Syria oedd 
efe, ac yno yr oedd yn gyffredin yn cyfaneddu. 
A thybia Michaelis i Melito, yr hwn a_ysgrifen- 
odd oddiamgylch B.A. 170, dystiolaethu yn 
eglur fod cyfieithiad Syriaidd o'r Beibl yn hanfodi 
ynei amser ef. Y mae Jerom hefyd yn tyst- 
iolaethu yn bendant fod y Beibl Syriaidd, yr 
amser yr ysgrifenodd ef, yn cael ei ddarllen yn 
gyhoeddus yn yr eglwysi; canys ““Ephrem y 
Syriall (medd efe) sydd mewn cymaint o barch, 
fel y darllenir ei ysgrifeniadau ef mewn llawer o 
eglwysi, yn uniongyrchol ar ol y gwersi allan o'r 
Beibl. Y mae yn eithaf adnabyddus hefyd i'r 
cyfieithiad Armeniaidd, yr hwn sydd ei hun yn 
hen, gael ei wneuthur allan o'r un Syriaidd. 

Ar y prawf cyffredinol o gywirdeb ein canon ni, 
ychwanegaf y sylwadau canlynol:— 

1. Y mae'r cydgordiad rhwng y rhai a roddas- 
ant gofrestri o lyfrau y Testament Newydd, o'r 


CAN 


172 


CAN 


MENYN EDD EDEWDFEHEDNODDY UDD DU Y —————— -----------—--:--—--------:——-:. U 


amseroedd boreuaf, yn mron yn hollol gyflawn. 
O'r tri cofrestr ar ddeg y cyfeiriasom atynt, y 
mae saith yn cynwys yn hollol yr un llyfrau ag 
sydd yn awr yn ein canon ni. Tri o'r lleill a 
wahaniaethant yn unig oddiwrth yr eiddom ni 
yn ngadawiad allan lyfr y Datguddiad, am yr 
hyn yr oedd ganddynt reswm neillduol cyson â'u 
crediniaeth o'r awdurdod ganonaidd; ac yn y ddau 
gofrestr arall gellir profi fod eu hawdwyr yn credu 
awdurdod y llyfrau a adawsant allan o honynt 
fel rhai amheus. Gellir sicrhau gan hyny fod 
cydsyniad yr eglwys gyda golwg ar y llyfrau 
oedd i fod yn nghanon y Testament Newydd yn 
hollol gyflawn. _ Yr oedd y gyfrol santaidd wedi 
ei ffurfio mor gyflawn, a'i gwahaniaethu mor 
eglur oddiwrth lyfrau eraill, yn y drydedd, y 
bedwaredd, a'r bumed ganrif, ag y bu un amser 
wedi hyny. 

2. Ystyrier yn mhellach, i'r henaf o'r cofrestri 
hyn gael ei gyfansoddi gan Origen, yr hwn oedd 
yn byw o fewn can' mlynedd i farwolaeth yr 
apostol Ioan, a'r hwn trwy ei ddarlleniad, ei ym- 
deithiau, a'í hir arosiad yu Palestina, ydoedd yn 
perchenogi gwybodaeth gyflawn o holl gyflawn- 
iadau ac ysgrifeniadau yr eglwys hyd ei amser 
ef. Mewn cysylltiad â hyn, cofier i'r cofrestri 
rhag-ddywededig gael eu ffurfio gan y gwyr 
mwyaf dysgedig, duwiol, ac enwog yn yr eglwys; 
neu gan gymanfaoedd; a bod y personau a'u ífurf- 
iasant yn byw mewn parthau gwahanol o'r byd, yn 
mhell oddiwrth eu gilydd; megys yn Jerusalem, 
Cesarea, Carthage a Hippo yn Affrica, Caercws- 
tenyn, Cyprus, Alexandria yn yr Aifft, yr Eidal, 
ac Asia leiaf... Ymddengys oddiyma fod y canon 
wedi cytuno arno yn foreu, a'i fod yr un yn mhob 
lle: herwydd hyny yr ydym yn cael y tadau yn 
eu holl ysgrifeniadau yn cyfeirio at yr ysgrythyr- 
au; ac nid oes neb oddigerth cyfeiliornwyr, yn 
cael eu cyhuddo o wrthod un llyfr canonaidd. 

9. Ymddengys oddiwrth y prawf a ddygwyd, 


nad ydoedd yn cael eì ystyried yn angenrheidiol . 


un amser i un gymanfa na gweinidog roddi aw- 
durdod i'r llyfrau hyn mewn un llwybr arall, ond 
yn unig fel tystion i'r eglwysi, mai gwir ysgrif- 
eniadau'r apostolion oeddynt yn ddiau. _ Y llyfr- 
au hyn gan hyny, nid oeddynt un amser yn cael 
eu hystyried megys yn derbyn un gradd o'u 
hawdurdod oddiwrth yr eglwys, na chymanfa- 
oedd; ond yr oeddynt o awdurdod gyflawn mor 
gynted ag y cyhoeddwyd hwynt; a chawsant eu 
traddodi i'r eglwysi, i fod yn arweinydd a rheol 
iddynt yn mhob peth perthynol ffydd ac ym- 
arferiad. Y tadau a gyfrifasent yn annuwioldeb 
rhyfygus mewn unrhyw esgob na chymanfai 
ychwanegu dim at awdurdod y llyfrau ysbrydol- 
edig, neu honi hawl i ychwanegu llyfrau eraill 
&t y rhai a dderbyniwyd oddiwrth yr apostolion. 
Y mae'r eglwys yn sylfaenedig ar yr apostolion 
a'r proffwydi, ac Iesu Grist ei hun yn ben congl- 
faen; ond yr ysgrythyrau santaidd nid ydynt 
mewn un modd yn ymddbynu am eu hawdurdod 
ar un gymdeithas o ddynion afu yn y byd er 
pan ysgrifenwyd hwynt. 

4. Gallwn sylwi yn olaf, ar ragluniaeth dirion 
Duw tuag at yr eglwys, yn peri i'r llyfrau hyn 
gael eu hysgrifenu, ac yn gofalu am eu cadwra-th 
yn nghanol peryglon ac erledigaethau; fel y 
maent wedi dyfod i lawr hyd ein hamser ni, yn 


yr iaith wreiddiol yn yr hon y cawsant eu hys- 
grifenu gan yr apostolion, heb eu llygru na'u 
darnio, er gwaethaf holl fwriadau maleisus gel- 
ynion yr eglwys. 

Y mae ein diolchgarwch gwresocaf yn ddyled- 
us i ben mawr yr eglwys, am y trysor dwyfol 
yma, allan o'r hwn y caniateir i ni dynu yr oll 
sydd yn angenrheidiol er ein haddysg neu ein 
cysur; a'n dyledswydd yw gwerthfawrogi y 
rhodd werthfawr hon uwchlaw yr holl olud. Ar 
gyfraith yr Arglwydd y dylem fyfyrio ddydd a 
nos. Y mae yn rheol berffaith; y mae yn ty- 
wynu â goleuni dysglaer; y mae yn effeithio yn 
iachusol ar y galon; y mae yn ein rhybuddio 
pan mewn perygl; yn ein galw yn ol pan ar 
grwydr; ac yn ein cysuro pan mewn cyfyngder. 
Y mae gair yr Arglwydd yn fwy dymunol na'r 
aur, ïe, nac aur coeth lawer; ac yn felusach na'r 
mel, ac na diferiad y diliau mel. Y mae y rhai 
sy'n amddifad o'r gyfrol anmhrisiadwy lion 
yn wrthrychau addas o'n tosturi mwyaf; ac 
ni ddylai ein hymdrechiadau i ddosbarthu 
Beiblau beidio tra byddo neb ar y ddaear heb 
fod yn meddianu y trysor dwyfol hwn; ond y 
mae y rhai hyny sydd yn perchenogi y gyfrol 
santaidd hon, ac eto nid ydynt byth yn myfyrio 
ynddi, yn galw am fwy o'n tosturi, canys 
maent hwy yn trengu yn nghanol llawnder, yn 
nghanol goleuni y maent hwy yn rhodio yn y 
tywyllwch. Danfonodd Duw iddynt eiriau y 
bywyd, ond hwy a ddibrisiant rodd werthfawr 
ei gariad. “O, nad agorid eu llygaid, fel y 
gwelent bethau rhyfedd allan o gyfraith yr Ar- 
glwydd.” Buck. 

CANONAIDD, yw yr hyn a fyddo yn gyf- 
reithlon wrth ddeddf yr eglwys, neu yn gytunol 
a'r gyfraith eglwysig. 

Y mae amryw o bethau yn cael eu galw yn 
ganonaidd, megys yn 1. Bywyd canonaidd; sef 
bucheddiad cydffurfiol â rheolau wedi eu penodi 
gan y gwyr llên gynt, y rhai oeddynt yn byw yn 
gymdeithasau neillduol wrthynt eu hunain. Y 
bywyd canonaidd ydoedd fath o gyfryngiad 
rhwng y bywyd mynachaidd a'r un offeiriadol. 
2. Llyfrau canonaidd; y llyfrau hyny a dder- 
bynir fel llyfrau ysbrydoledig, trwy gydsyniad 
cyffredinol eglwys Dduw ynmhob oes. 3. ZLly- 
thyrau canonaidd; sef y tyst-lythyrau o iawn- 
ffyddiad, y rhai a anfonai gwyr llên gynt at eu 
gilydd, er mwyn cadw i fyny gymundeb cyffred- 
inol, a gwahaniaethu yr iawn ffyddiaid oddiwrth 
hereticiaid, 4. Oriau canonaidd; sef amser nod- 
edig o'r dydd wedi ei neillduo yn benaf gan yr 
eglwys babaidd, at wasanaeth crefyddol, megys 
gweddio, &c. Yn Mrydain, yr oriau canonaidd 
ydynt o wyth i ddeuddeg yn y boreu ; o flaen 
nac ar ol pa rai ni ellir yn gyfreithlon gyflawni 
gwasanaeth priodas mewn un eglwys blwyfol. 
9. Ufydd-dod canonaidd; sefy cyfryw ymostyng- 
iad ag sydd yn ddyledus, wrth gyfraith eglwysig, 
oddiwrth yr offeiriaid i'w hesgobion ; ac oddiwrth 
y crefyddoliaid i'w huwchafiaid. 

CANONAU EGLWYSIG, deddfau neu rcol- 
au eglwysig, wedi eu sefydlu gan gymanfaoedd 
neu bersonau neillduol, er mwyn rhcoleiddio 
ífydd ac ymarferiad yr eglwys, yn enwedigol y 
gwyr llên. Gellir dosbarthu y rhai hyn yn dair 
dosbarth; sef yn 1. Y rhai a sefydlwyd gan 


CAN 


178 
———————————————_—_—_ "i 


CAN 


 —"—d o weinidogion o amser Cwstenyn 
awr, yr ymerawdwr Cristionogol cyntaf, ìi lawr 
hyd amser Harri y cyntaf, brenin Lloegr. Cafodd 
y rhai hyn eu casglu yn nghyd yn dair cyfrol, 
gan Ivo, esgob Chartres, yn Ffrainc, yn nghylch 
y bedwaredd flwyddyn ar ddeg o deyrnasiad y 
rhagddywededig frenin, a'u galw yn ddeddfau. 


| Diwygiwyd hwynt yn mhen pymtheng mlynedd 


ar hugain ar ol hyny, gan Gratian, mynach Be- 
nedictaidd, ac y maent yn awr yn gwneyd i fyny 
y cyfrolau henaf o gyfreithiau eglwysig ag sydd 
mewn bod. Cawsant eu cyhoeddi yn Lloegr yn 
amser y brenin Stephan. 2. Y rhai a sefydlwyd 
ac a ffurfiwyd gan wahanol babau, er llywyddiad 
yr eglwys babaidd, ac a elwir “ Casgliad o or- 
dinhadau y Pab,” y rhai nid ydynt amgen lly- 
thyrau Pabau, er terfynu rhyw ddadl. Y mae y 
rhai hyn hefyd yn cynwys tair cyfrol. Yr oedd- 
ynt yn rhwymo gwyr llyg yn gystal a gwyr llên. 
Casglwyd y gyfrol gyntaf o'r ordinhadau hyn 
gan Raimund Barcinius, caplan y Pab Gregory 
IX., a chafodd ei chyhoeddi o gylch y bedwaredd 
flwyddyn ar ddeg o deyrnasiad Harri y trydydd, 
brenin Prydain. Sefydlwyd iddi gael ei darllen 
yn mhob ysgol, a'i derbyn fel cyfraith yn holl 
lysoedd eglwysig Prydain. O gylch triugain 
mlynedd ar ol hyn, cafodd y cyfreithiau hyn eu 
darllen yn mhrif ysgol Caergrawnt, gan Simon, 
mynach o Walden; a'r flwyddyn ganlynol yn 
Rhydychain. Casglwyd a threfnwyd yr ail gyf- 
frol gan y Pab Boniface VIII., a chafodd ei chy- 
hoeddi oddeutu y seithfed flwyddyn ar hugain o 
deyrnasiad Edward y cyntaf, brenin Lloegr. Y 
drydedd gyfrol a gasglwyd gan y Pab Clement 
V., a chafodd ei chyhoeddi yn nghymanfa Vien- 
na, ac hefyd yn Lloegr, yn yr ail flwyddyn o 
deyrnasiad Edward yr ail. Cafodd yr ordinhadau 
eu galw yn ordinhadau Clementaidd, oddiwrth y 
Pab Clement, yr hwn a'u casglodd. Ni chaw- 
sant eu derbyn yn Mrydain, nac yn un lle arall, 
oddigerth yn nhiriogaethau y Pab. Ysgrifenodd 
Ioan Andreas, canonydd enwog yn y bedwaredd 
ganrif ar ddeg, esboniad ar yr ordinhadau hyn, 
yr hwn a gyfenwodd efe Novelae, oddiwrth ferch 
brydweddol oedd ganddo, o'r enw Novela, yr 
hon a ddygodd efe i fyny yn ysgolheiges. Eithr 
y canonau tramor hyn nid oeddynt o un grym, 
hyd yn nod pan oedd awdurdod babaidd uwchaf 
yn Lloegr, pan y ceid eu bod yn groes i uchel. 
fraint y brenin, neu gyfreithiau y tir. Yr oedd 
llywodraeth eglwysig esgobaeth Rhufain yn 
Lloegr wedi ei sylfaenu ar y gyfraith ganonaidd; 
ac yr oedd hyn yn creu ymrysonau rhwng bren- 
hinoedd ac amryw archesgobion ac esgobion as 
oeddynt yn glynu wrth y trawsfeddianau hyn ; 
canys nid oedd dim grym yn y cyfryw ganonau 
tramor a dderbynid yma, ond yn unig yr hyn a 
gyfodai oddiwrth gydsyniad a chymeradwyaeth 
y brenin a'r bobl. 3. Y rhai a sefydlwyd yn 
Mrydain gyda golwg ar lywodraethu yr eglwys. 
Y rhai hyn oll a dderbynient eu grym oddiwrth 
y cydsyniad brenhinol; ac os byddai i'r llysoedd 
eglwysig un amser trwy eu penderfyniadau gyn- 
yg rhwymo ufydd-dod i'r cyfryw ganonau, yr 
oedd y llysoedd gwladol pan wnelid achwyniad- | 
au, yn caniatau gwaharddiadau. Yr hol! gan- | 


onau hyn a gasglwyd ac a eglurwyd gan Lynd- 
wood, deon y priflys eglwysig yn amser Harri | 
RHIF. IV, 


VI. Eithr cawsant eu hadolygu yn mhen ychy- 
dig amser ar ol y diwygiad, o herwydd iddynt 
gael eu cyfansoddi yn amser yr awdurdod bab- 
aidd, a hyny gan ddirprwywyr wedi eu neillduo 
i'r dyben hwnw; yn mhlith y rhai yr oedd yr 
archesgob Cranmer, Cafodd y gwaith ei gyfenwi, 
““ Reformatio Legum Ecclesiasticarum, ex au- 
thoritate Regis Hen. VIII. inchoata, et per 
Edw. VI. provecta.” Ond 'ni chafodd ei gad- 
arnhau o herwydd marwolaeth y brenin. Rhodd- 
wyd y llyfr hwn mewn Lladin destlus gan Dr. 
Haden, areithydd prif ysgol Caergrawnt, trwy 
gynhorthwy Syr John Cheek, athraw y brenin 
Edward y VI. 

Cafodd yr awdurdod i wneuthur canonau â pha 
un y cynhysgaeddwyd eglwys wladol Lloegr, ei 
chadarnhau trwy weithred o eiddo Harri VIII, 
a elwid yn gyffredin “ Gweithred ymostyngiad 
y gwyr llên.” Trwy hon yr oeddynt yn cydna- 
bod fod y gabidwl bob amser yn cael ei chasglu 
trwy ysgrif freiniol; ar ol yr hyn y canlyn, 
“Na byddai iddynt gynyg haeru, arldelwi, nac 
arfer unrhyw gyfansoddiadau neu ganonau heb 
gydsyniad y brenin.” Felly, er fod yr awdur- 
dod i wneuthur canonau yn gorwedd yn y gwyr 
llên yn cyfarfod mewn cabidwl, eto yr oedd eu 
grym yn deilliaw yn hollol oddiwrth waith y 
brenin yn cydsynio â hwynt, ac yn eu cad- 
arnhau. 

Yr hen ganonau a arosasant mewn grym hyd 
amser Iago I., pan y rhoddodd y brenin ganiatad 
trwy fraintlythyrau, i'r gwyr llên wedi ymgyfar- 
fod yn gyfreithlon mewn cabidwl, i ymddyddan 
ac ymgynghori yn nghylch canonau a phender- 
fynu arnynt. Gwnaethant felly, a chyflwynas- 
ant hwynt i'r brenin, yr hwn a roddodd iddynt 
gydsyniad brenhinol, a thrwy fraint-lythyrau 
eraill, a'u cadarnhau drosto ei hun, ei etifeddion, 
a'i olynwyr. Y canonau hyn oeddynt gasgliad 
o'r canonau a'r deddfau blaenorol; ac wedi idd- 
ynt gael eu dodi mewn grym trwy ddirprwyaeth 
y brenin, yn ol cynllun ordinhad 25 Harri VIII. 
cawsant eu cadarnhau trwy weithred seneddol, 
ac felly daethant yn rhan o gyfraith y tir, ac 
mor rhwymedig mewn achosion eglwysig ag 
unrhyw weithred mewn achos gwladol. Y mae 
rhai o ganonau 1603, yn awr allan o arfer, megys 
y 74, yr hwn sydd yn gofyn i'r personiaid wisgo 
gynau â cholerau uniawnsyth, a chapiau ys- 
gwar. 

Yn nheyrnasiad Siarls y cyntaf, cafodd llawer 
o ganonau eu ffurfio gan y gwyr llên mewn cab- 
idwl; cawsant eu cymeradwyo gan y brenin a'r 
dirgel gyngor, yn mhresenoldeb y barnwyr ac 
amrywiol o gyfreithwyr. Wedi hyny cawsant 
eu harwyddo yn Nhy yr Arglwyddi gan yr es- 
gobion, oddigerth esgob Caerloyw, yr hwn, o 
herwydd iddo wrthod, a gafodd ei orfodogi ab 
officio et beneficio gan y ddau dy. Ond er y 
cymeradwyaeth rhwysgfawr hwn, y canonau hyn 
a roddasant dramgwydd mawr. Rhai oeddynt 
anfoddlon i'r seithfed, a gyfenwid “ Hysbysiad 
yn nghylch defodau a seremoniau.” Eithr y 
dadwrdd mwyaf ydoedd yn erbyn y chweched, 
yr hwn a gyfenwid “Llw gorchymynedig er 
ataliad newyddiadau mewn athrawiaeth a dysg- 
yblaeth.”  Gwrthddadleuwyd yn eu herbyn 
hefyd oblegyd nad oeddynt wedi cael eu gwneuth- 

Z 


CAP 


174 


CAP 


ur yn ol y rhagddywededig ordinhad, y 25 Harri 
VIII., herwydd iddynt gael eu cyfansoddi mewn 
cabidwl wedi i'r senedd gael ei gollwng ymaith. 
Wedi'r adferiad, pan y cafodd yr esgobion eu 
hadferyd trwy weithred seneddol i'w rhaglaw- 
iaeth, gosodwyd rhagddarbodaeth yn y weithred 
ddywededig, sef nad ydoedd yn cadarnhau can- 
onau 1640. Ac felly cafodd y cyfreithiau eg- 
lwysig eu gadael yn y modd yr oeddynt cyn y 
flwyddyn 1640. Gwel Llyfr y Canonau. 
CANONWYR, neu CANONIAID, gwyr llên 
yn perchenogi corfywioliaeth, neu ardreth ben- 
odedig am gyflawni gwasanaeth dwyfol mewn 
eglwys golegol neu gadeiriol. Nid yw y Beibl 
yn crybwyll am y fath swyddogion ; a dywedir 
nad ydynt o ran hynafiaeth ond diweddar. Sylwa 
Paschier nad oedd yr enw yn adnabyddus cyn 
amser Charlemagne; o'r hyn leiaf, y cryhwyll- 
iad cyntaf am dano sydd yn Gregory de Tours, 
yr hwn a sonia am goleg o honynt wedi ei syl- 
faenu gan Baldwin XVI., archesgob Tours, yn 
amser Clotharius I. Priodolir yn gyffredin syl- 
faeniad yr urdd hwn ì Chrodegangus, esgob 
Mentz, yn nghylch canol yr wythfed ganrif. 
CAP, addurn pen traadnabyddus; penguwch, 
penwisg, cwcwll, neu ddiddospen. 
CAPAN, cap bychan; eiddil-air, oddiwrth 
cap, yn arwyddo lleihad neu fychander. 
CAPAN COR, talaeth neu feitr esgob tal- 
aethol, neu abad; hefyd, cap canonaidd. “Y 
brenin a roddes i eglwys Fynyw ddau gapan côr 
o bali,” hyny yw, osidan. Cyfraith Hywel Dda. 
CAPEL, lle o addoliad tra adnabyddus wrth 
yr enw hwnw yn Nghymru a Lloegr. Yr unig 
fan y cyfarfyddir a'r gair capel yn y Beibl ydyw 
Amos vii. 13, lle yr arwydda uchelfan, neu le 
cysegredig i addoliad eilunod. Y mae y gair yn 
deilliaw o'r Lladin ca4pella, cap, cwcwll, neu het. 
Gynt pan elai brenhinoedd Ffrainc i ryfel, dyg- 
ent bet Sant Martyn gyda hwynt bob amser i'r 


maes, yr hon a gedwid mewn pabell, fel crair, - 


neu relyw gwerthfawr. Gelwid y babell hon 
trwy drawsenwad yn capella (capel) oddiwrth 
yr hyn oedd ynddi, sef cap Sant Martyn; a'r 
gwyr llên a'i harolygent hi a elwid yn gapellani, 
hyny yw, caplaniaid. Wedi hyny daeth y gair 
capella ì gael eì gymhwyso at dai gweddi anghy- 
oedd; a thrachefn at dai addoli cyflredin. 

Y mae amryw fath o gap«li yn Mrydain; me- 
gys yn l. Capeli teuluaidd, sef y rhai hyny a 
adeiledir gan bendefigion er mwyn addoliad 
anghyoedd eu teuluoedd. 2. Capeli rhyddion, 
sef y cyfryw ag a sylfaenir gan frenhinoedd 
Lloegr. Y maent oll yn rhyddion oddiwrth 
raglawiaeth esgobawl, ac i gael ymweled a hwy 
yn unig gan y sylfaenydd a'i olynwyr; yr hyn a 
wneir gan yr arglwydd ganghellwr. Dichon y 
brenin hefyd ganiatau trwydded i unrhyw ddeil- 
iad adeiladu a gwaddoli capel, a thrwy fraint- 
]ythyrau ei ryddhau oddiwrth ymweliad yr esgob. 
3. Capeli colegol, neu y cyfryw a berthynant i 
ryw brif ysgol neillduol. 4. Capeli anwes, 
(chapels of ease), sef y yhai a adeiledir er mwyn 
cyfleusdra ac esmwythder y plwyfogion pellenig 
oddiwrth y llan, neu y ty addoliad plwyfol, a'r 
rhai a wasanaethir gan is-guradiaid, ar draul y 
periglor, neu y cyfryw a fuddiolir trwyddynt, yn 
ol fel y byddo y ddefod neu yr arferiad. 5. Ca 


peli plwyfol, y rhai ydynt yn gwahaniaethu 
oddiwrth y llanau yn unig mewn enw. Y 
maent yn gyffredin yn llawer llai na'r fam ; ac 
nid yw trigolion yr ardal lle y maent, yn gyffred- 
in, yn lluosog. Os bydd yno gyflwyniad ad 
ecclesiam, yn lle ad capellam, yn nghyd a der- 
byniad a sefydliad ar y lle, nid yw y cyfryw 
mwyach yn gapel, eithr yn llan i'r ardalwyr eu 
hunain a'u teuluoedd. 6. Capeli eglwysig, sef 
y rhai hyny ag sydd yn un a'r llan, ac yn 
gwneyd i fyny ran o honi; a'r rhai gynt a ad- , 
eiladwyd gan wyr anrhydeddus yn gladdfa. 7. 
Capeli neillduedig, sef tai addoliad yr Ymneill- 
duwyr o bob enw ; yn enwedigol eiddo y_ Trefn- 
yddion Arminaidd a Chalfinaidd. Y mae yn 
ofynol wrth gyfraith y tir, fod y rhai hyn wedi 
cael eu hysbysu yn y llys tri misol, a elwir yn 
gyffredin y chwarter sessiwn, neu yn llys yr 
esgob; ac yna ar daliad swm bychan o arian, y 
maent yn cael eu llyfru. Nid cyfreithlon cloi 
drysau y cyfryw leoedd ar amser addoliad; ac 
wrth ordinhad 1 William a Mary, y mae y cyf- 
ryw a derfysgo neu a rwystro yr addoliad, yn 
agored i ddirwy o ugain punt. 

CAPELI UNOL, lleoedd o addoliad wedi eu 
bwriadu er mwyn uno Ymneillduwyr ac Eglwys- 
wyr a'u gilydd; yn y rhai y darllenir Llyfr y 
Weddi Gyffredin yn y boreu, ac y cyflawnir y 
gwasanaeth crefyddol yn ol dull symla diaddurn 
yr Ymneillduwyr yn yr hwyr. 

CAPLAN, cyflawnydd gwasanaeth crefyddol 
mewn capel; neu un a fyddo yn cael ei gadw i 
gyflawni gwasanaeth crefyddol mewn teulu. 

Dywedir fod esgob Martyn yn gwisgo pen- 
guwch (capa), yr hwn a gyfrifid yn meddu rhin- 
wedd wyrthiol. Cedwid hwn ar ol ei farwolaeth 
mewn ystafell arbenig, yr hon, oddiwrth y cwc- 
wll, a gyfenwid capel (capella); a'r person oedd 
yn aros ynddi i'r dyben i'w ddangos i'r ymwel- 
wyr coelgrefyddol, a elwid caplan. Dywedir ì 
Charlemagne osod cwcwll St. Martyn-yn mysg y 
creiriau, ac iddo adeiladu capel ar enw St. Mar- 
tyn, mewn man yn yr Almaen, lle tarddodd y 
Ffurth wedi hyny. Efe a adeiladodd gapeli cy- 
íffelyb hefyd yn Nuremberg ac Altenffurth. 
Oddiyma y tarddodd yr enw caplan, fel y dywed 
rhai. Eraill a ddywedant fod y gair capella yn 
arwyddo y blwch yn yr hwn y byddai y cenadau 
Pabaidd yn dwyn yr holl bethau oeddynt ang- 
enrheidiol er cyflawni gwasanaeth yr offeren; a 
bod y gair caplan yn arwyddo y gwr oedd yn 
dwyn y blwch hwnw. 

Yn ol ordinhad Harry VIII. y mae y personau 
a awdurdodir ì gadw caplaniaid, yn nghyd a'r 
rhifedi cyfreithlon i bob un gadw, fel y canlyn :— 
archesgob, wyth ; dug, neu esgob, chwech ; ardal- 
ydd, neu iarll, pump; cor-iarll, pedwar; barwn, 
marchog gardas aur, neu yr arglwydd ganghell- 
ydd, tri; duges, ardales, iarlles, barwnes, (rysor- 
ydd, neu olygydd ty y brenin, clerc y llyfrgell, ys- 
grifenydd y brenin, deon y capel, yr elusenwr, 
ceidwad y rholau, dau; prif ynad y Ìlys benadur, 
a cheidwad y pum porth, un. Yr holl gaplaniaid 
hyn a allant bwrcasu trwydded, a chymeryd 
dwy bersoniaeth; gyda pherigloriaeth, — Rhaid 
i gaplan gael ei gadw wrth gred-lythyrau wedi 
eu harwyddo a'u selio, canys nid digon ei fod yn 
gweini fel caplan mewn teulu, 


CAP 


CAP 


Yn Lloegr y mae wyth caplan a deugain yn 
perthyn i'r brenin, yn gweini yn eu trogylch, 
pedwar bob mis: sef yn pregethu yn y capel, yn 
darllen y gwasanaeth yn y teulu, ac i'r brenin 
yn ei ystafell ddirgel, ac yn dyweyd gras yn 
absenoldeb clerc y ddirgelfa. Tra yn gweini 
oddifewn y mae eu bywioliaeth a'u gosgordd yn 
rhwym iddynt; ond nid oes un cyflog. Yn yr 
Alban y mae gan y brenin chwe' chaplan, a haner 
can punt o gyflog blynyddol i bob un o honynt. 
Mewn ychwanegiad at hyn yma y mae deoniaeth 
y capel breninol yn rhanedig rhwng tri o honynt, 
yr hyn sydd yn gwneyd cyflog y tri yn gan punt 

wr. 

CAPLET,.coronig, neu dalaeth o amgylch y 
pen, megys talaeth dyn bach. Hefyd, offeryn 
mynachaidd, coel-grefyddol, mewn arferiad yn 
mhlith y Pabyddion, eglwysi Groeg ac Armenia, 
a chyfundebau dwyreiniol eraill. Llinyn o lein- 
ìau (0eads) ydyw, â'r hwn y mesurant neu y 
cyfrifant eu gweddiau. Y mae haneswyr rhyfel 
y groes yn dywedyd mai Pedr yr ermid, yr hwn 
a ddysgodd i'r rhyfelwyr hyny ar y cyntaf i 
weddio wrth rif, oedd dychymygwr yr offeryn 
digrif hwn, Ychwanegodd St. Dominic, sylfaen- 
ydd y Dominiciaid, yn fawr at barch yr offerynau 
erefyddol hyn, trwy gyhoeddi i'r wyryf fendigaid 
Mair i ddwyn un o honynt iddo ef o'r nefoedd! 
Os Pedr yr ermid oedd yr hwn a ddysgodd i'r 
Pabyddion yr arferiad cyntaf o hono, tra thebyg 
iddo ef ei hun i'w fenthyca oddiwrth y Twrciaid, 
y rhai hyd heddyw a arferant gablet neu lein- 
linyn, yn eu gweddiau: a thebyg i'r Twrciaid 
i'w benthyca oddiwrth yr Indiaid Dwyreiniol, y 
rhai yn yr un modd a ddefnyddiant fath o gablet. 
Arferir ef hefyd gan y Lamasiaid. 

CAPUCHIAID, crefyddolwyr o urdd St. 
Ffransis, a elwir felly o herwydd y gwisgent 
gapuchin, h. y., cap neu gwcwll. Mathew de 
Bassi, mynach Ffransisaidd o ddugaeth Urbino, 
fel y dywedir, ydoedd sylfaenydd y blaid fynach- 
aidd hon: yr hwn pan y gwelodd lun St. Ffransis 
a chap pigfain am ei ben, a ddechreuodd trwy 
ganiatad Pab Clement VII. i wisgo yr un cyffelyb 
addurn, yn y flwyddyn 1525. Canlynwyd ei 
esiampl yn fuan gan ddau grefyddolwyr eraill; 
sef Lewis a Raphael, o Ffossembrun: y rhai, yn 
nghyd a Mathew, a gawsant genad trwy fraint- 
lythyr y Pab i encilio iryw feudwyfa, ac i wisgo 
eu trwsiad newydd. Yr encilfa a ddewisasant 
oedd meufod y Camadoliaid yn nghyffiniau Mas- 
sacio, lle cawsant y derbyniad mwyaf croesawus. 

Parodd y newydd-deb hwn yn ngwisg yr urdd 
dramgwydd mawr i'r Ffransisiaid, yr hyn a achos- 
odd i'w talaeth-ben erlid y tri mynach rhag- 
ddywededig, gan beriiddyntffoioleile. Cymer- 
asant noddfa o'r diwedd yn mhalas y Dug de 
Camerino, ar bwys credadwyaeth yr hwn y 
cawsant dderbyniad tan ddysgyblaeth y Cwfein- 
ioliaid, yn sefyllfa meudwywyr ieuainc, yn y 
flwyddyn 1527. Cymeradwywyd yr undeb hwn 
yn y flwyddyn ddilynol gan y Pab; yr hwn hefyd 
a gadarnhaodd iddynt y fraint o wisgo y cap 
ysgwar, ac o dderbyn i'w cyfundeb bawb a fydd- 
ent yn ewyllysio ymostwng i wisgo yr un addurn. 

Eu sefydliad cyntaf ydoedd yn Colmenzono, 
yn nghylch tair milltir o Camerino, mewn crefydd- 
dŷ perthynol i urdd St. Jerom, yr hwn ydoedd 


| yn amnnrhigianol. 


Ond am fod eu rhifedi yn 
amlhau, adeiladodd Lewis de Ffossembrun. 
grefydd-dy bychan arall yn Montmelon, yn gyf- 
agosi Camerino. Y lluaws dychwelwyr a wnaeth- 
pwyd gan y Capuchiaid trwy eu pregethau, yn: 
nghyd a'r cynhorthwy a roddasant i'r bobl mewn 
clefyd heintus, â'r hwn y blinwyd Italy yn 1528, 
a enillodd iddynt barch cyffredinol. 

Yn y flwyddyn 1529, adeiladodd Lewis de. 
Ffossembrun ddau grefydd-dy arall iddynt; un 
yn Alvacina, yn nghyffiniau Ffabriano, a'r llall 
yn Ffossemburn, yn nugaeth Urbino. Wedii 
Mathew de Bassi gael ei ddewis yn rhaglaw 
cyffredinol y Capuchiaid efe a dynodd gyfreithiau 
i'r dyben i'w llywodraethu. Yn mhlith pethau 
eraill rhwyment y Capuchiaid i gyflawni gwasan- 
aeth dwyfol heb ganu—i beidio a chyflawni ond 
un gwasanaeth y dydd yn eu mynach-dai; pen- 
odent oriau gweddi ddirgel y boreu a'r hwyr, yn 
nghyd a dyddiau ymddysgyblaeth a dystaw-. 
rwydd; gwaharddent i'r mynachod dderbyn: 
cyffesiadau gwyr llyg, a gorchymynent iddynt 
deithio ar eu fraed; canmolent symlrwydd yn 
addurniadau yr eglwys, a gwaharddent yr arfer- 
iad o aur, arian, a sidan; yr oedd pabellau yr: 
allorau i fod o stwff, a'u cwpanau o alcam. 

Ymdaenodd y blaid hon yn ebrwydd trwy yr 
Eidal, ac hefyd i Sicily. Yn y flwyddyn 1573 
cafodd ei throsglwyddo i Ffrainc, trwy ymgais 
Siarls IX. a chydsyniad Pab Gregori XIII. Eu 
sefydliad cyntaf yn y deyrnas hono ydoedd yn 
nhref fechan Piepus, yn agosi Paris; ond ym- 
adawsant yn ebrwydd â'r orsaf hon er mwyn 
sefydlu yn Mendon, o ba le y cawsant dderbyn- 
iad i brif ddinas y deyrnas. Yn y flwyddyn 
1606 caniataodd Pab Pius V. genad iddynt i 
feddianu sefyllfa gynygiedig yn yr Yspaen. 
Aethant hyd yn nod i wledydd tramor, er mwyn 
gwneuthur proselytiaid ; ac y mae eu rhifedi wedi 
cynhyddu yn awr i'r fath raddau fel y maent yn 
cael eu dosbarthu i dri ugain talaeth, yn cynwys 
yn agos i 1600 o fynach-dai, a 25,000 o fynachod, 
heblaw cenadaethau Brazil, Congo, Barbary, 
Groeg, Syria, a'r Aifft. 

Yn mysg y rhai a ddewisasant dlodi ac iselder 
y Capuchiaid o flaen manteision genedigaeth a 
meddianau, gellir enwi yr enwog Alphonso 
d'Este, Dug Modena a Rheggio, yr hwn ar ol 
marwolaeth ei wraig Isabela a gymerodd arno 
wisg yr urdd hwn yn Munich, yn y flwyddyn 
1626, tan yr enw y brawd Ioan Fedyddiwr, ac a 
fu farw yn mynach-dy Castelnouove, yn 1644. 
Yn Ffrainc hefyd, y Dug de Joyeuse, wedi enw- 
ogi ei hun fel cadfridog a aeth yn un o'r Capuch- 
iaid, yn Medi 1587. 

Y tad Paul a ddywed fod y Capuchiaid yn cadw 
eu parch o herwydd eu tlodi; a phe byddai 
iddynt oddef y cyfnewidiad lleiaf yn eu sefydliad 
na byddai iddynt trwy hyny ddyfodi afael etifedd- 
iaethau dysgybl, eithr y collent yr elusenau ymaent- 
yn eu derbyn yn awr. “ Ymddengys gan hyny 
megys pe byddai atalfa fythol wedi cael ei rhoddi 
i bob caffaeliadau ac ychwanegiadau yn y fasnach 
enillfawr hon; canys pwy bynae a elo yn nghyd 
a sefydlu urdd newydd gydag awdurdod i gaífael 
etifeddiaethau, ni enillai gymeradwyaeth y byd; 
ac os proffes.o dlodi a fyddai rhan o'r sefydliad, 
niallai caffaeliadau gael eu gwneuthur, tra y 


CAR 


176 


CAR 


byddai hwnw yn para; ac ni byddai unrhyw ym- 
ddiried wedi ei adael wedi i hwnw gael eì dori.” 

Y mae hefyd urdd o fynachesau Capuchaidd, 
y rhai a ddilynant reol St. Clara. Eu sefydliad 
cyntaf oedd yn Naples, a'u sylfaenydd ydoedd 
yr anrhydeddus fam Maria Lawrentia Longa, 
boneddiges o deulu Catalonaidd uchel, ac o 
dduwioldeb enwog. Pan ddaeth y Capuchiaid i 
gofaneddu i Naples cafodd hon trwy eì chymer- 
iad gyda yr archesgob, feddiant iddynt o eglwys 
St. Fuphebia, oddiallan i'r ddinas. Yn fuan ar 
ol hyny adeiladodd fynachlog i'r morwynion, yr 
hon a gyfenwodd, “Ein Harglwyddes o Jerusa- 
lem.” Ymneillduodd hi, yn nghyd a l9eg o 
ferched ieuainc eraill, i hon, yn y flwyddyn 1534; 
pan yr ymrwymasant, trwy addunedau difrif- 
ddwys, i ganlyn trydedd reol St. Ffransis. Rhodd- 
wyd llywyddiaeth y fynachlog hon gan y Pab 
i'r Capucbiaid; ac yn ebrwydd ar ol hyny, y 
mynachesau a ymwrthodasant a thrydedd reol 
St. Ffransis, gan lynu wrth reol gaethach St. 
Clara, oddiwrth erwindeb yr hon y cawsant eu 
galw “ Mynachesau y dyoddefaint;” a ““ Chapuch- 
iaid,” oddiwrth eu gwaith yn gwisgo yr un gy- 
ffelyb benguwch a'r Capuchiaid. 

Ar ol marwolaeth eu sylfaenydd adeiladwyd 
mynachlog arall yn Rhufain, yn agos i'r Palas 
Coraidd, yr hon a gyfenwyd “ Mynachlog y cy- 
mun santaidd” ac un arall yn yr un ddinas, gan 
y cardinal Baronius.. Cymeradwywyd y sefydl- 
iadau hyn gan Pab Clement VIII., a chawsant 
eu cadarnhau gan Gregori XV. Wedi hyny bu 
amrywiol sefydliadau Capuchaidd, yn enwedig 
un yn Paris, yn 1604, yr hwn a sylfaenwyd gan 
y dduges Mereour, yr hon a osodai goronau o 
ddrain ar benau y gwyryfon a dderbynid i'w 
sefydliad hi. 

CAPWYR ( Caputiati, ) plaid yn y ddeuddeg- 
fed ganrif a elwid felly oddiwrth gap hynod a 
wisgent, ar yr hwn yr oedd delw y forwyn Fair 
o blwm yn weledig. Proffesent yn y modd mwyaf 
cyhoeddus mai eu dyben oedd cymhwyso gwa- 
haniaethau — dinystrio pen-swyddogaethau — 
symud ymaith bob isafiaeth o blith dynion—ac 
adferu y rhyddid cyntefig, y cydraddoliaeth 
naturiol hwnw yr hwn ydoedd uchelfraint an- 
mhrisiadwy y dynion cyntaf. 

CARBONARIAID, yn llythyrenol Golosg- 
edwyr, cymdeithas gymysgedig, grefydd-wlad- 
wriaethol, tebyg i'r seiri-rhyddion, a gyfododd 
yn ddiweddar yn yr Eidal. Ffugiant dynu eu 
hegwyddorion sylfaenol, fel y seiri-rhyddion, 
allan o'r ysgrythyrau, a chymerant arnynt 
fabwysiadu moesoldeb, ac arwyddion yr efengyl; 
y rhai pa fodd bynag, y maent yn eu defnyddio 
i ddybenion gwladol, ac fel y dywedir, terfysg- 
iadol. Er engraifft, darluniant y groes fel offeryn 
dinystr y rhai a ddynodant fel gelynion a_gor- 
thrymwyr; a phroffesant barchu ein Hiachawdwr 
fel ysglyfaeth truenusaf ac ardderchocaf traws- 
arglwyddiaeth. 

Cyn y gwrth-chwildroad yn Naples, yr oedd 
y genedl yn mron i gyd wedi myned yn Garbon- 
ariaid; ac yr oedd y gymdeithas wedi ymledaenu 
i'r Almaen, Switzerland, a gwledydd eraill; a 
chafodd cymdeithas arall o'r enw Calderariaid, ei 
ffurfio, i'w gwrthwynebu, pan y dechreuodd lu- 
osogi a chryfhau. 


Cyhoeddwyd Medi 13eg, 1820, ordinbad hir- 
faith yn eu herbyn gan y Pab, yn yr hon y cyn- 
hwysir llawer o destynau ysgrythyrol ag sydd yn 
gorchymyn ymostyngiad i benaduriaid cyfreith- 
lon; yn nghyd a chrybwylliad am gdeddfau y 
cyn-babau yn erbyn cymdeithas ddirgejaidd y 
seiri-rhyddion, cangen o'r hon, medd ei santeidd- 
rwydd, yw y Carbonariaid. Yn ol esiampl ei 
flaenafiaid y mae yn cyhoeddi yr un farnedig- 
aeth yn erbyn y “Carbonariaid ag oeddynt 
hwythau wedi ei gyhoeddi yn flaenorol yn erbyn 
y seiri-rhyddion; ac yn bygwth esgymundod ar 
bawb a ymunent â hwynt, neu a arosent yn eu 
cyfundeb. 

CARDINAL, gair Seisnig-Lladinaidd yn ar- 
wyddo prif; ac yn cael ei gymhwyso at amryw 
o bethau i ddynodi eu rhagoriaeth. Fel hyn 
gelwir cyfiawnder, callineb, cymhedroldeb, a 
gwroldeb, the cardinal virtues; yr addewid o Grist, 
ac o'r Ysbryd Glan, the cardinal promises; y 
pedwar gwynt, the cardinal winds; y pedwar ban, 
the cardinab points; y prifnodau, un, dau, tri, 
&c., hyd ddeg, the cardinal mumbers; a phen- 
graddolion yr eglwys babaidd, cardinals. 

Y mae y gair cardinal yn deilliaw o'r Lladin 
cardinalis, yr hwn fel y dywedir, sydd dyfod o 
cardo, colyn dôr. Gelwir pengraddolion yr 
eglwys babaidd yn gardinaliaid, herwydd mai 
hwynt-hwy yw y colyn ar ba un y mae llywodr- 
aeth yr eglwys hono yn troi. 

Coleg y cardinaliaid, yr hwn a gyfansoddir o 
esgobion, offeiriaid, a diaconiaid, yw senedd neu 
gynghor y Pab. Pan y dygwyddo gwagle yn y 
babaeth, y cardinaliaid bob amser a etholant un 
o honynt hwy eu hunain i'w lenwi. Pan y cym- 
hwysir yr enw cardinal at. radd isaf yr offeiriad- 
aeth, y mae yn arwyddo y prif o'r radd hono: 
fel hyn gelwir rhaglawiaid y Pab yn brif esgob- 
ion, h. y., Cardinal Bishops. 

CARGILIAID, cangen o'r Cameroniaid Al- 
banaidd. Gwel Cameroniaid. 

CARIAD, yn briodol, a arwydda hyfrydwch 
y meddwl mewn gwrthrych, ar gyfrif rhyw rag- 
oriaeth sydd neu a dybir fod ynddo. 

“Y mae hyfrydwch, neu foddlonrwydd y 
meddwl yn y gwrthrych a gerir, ar gyfrif ei 
ragoriaeth neu ei gyfaddasrwydd tybiedig, mor 
hanfodol (medd yr enwog Ioan How)i gariad, 
fel mai frwy ddamwain yn unig y mae dim arall 
heblaw boddlonrwydd yr hyfrydwch hwnw yn 
perthyn iddo: h.y., y mae bod rhyw beth arall 
heblaw hyn yn perthyn i gariad, yn cyfodi oddiar 
gymysgedd ac amrywiaeth y sefyllfa bresenol; 
yr hon pe byddai berffaith, ni allai cariad gynwys 
dim arall ond hyfrydwch yn unig; ond gan nad 
yW, y mae cariad yn cynwys chwenychiad,” &c. 
Vid. Howes Works, Vol I. p. 354. 

Y mae yn canlyn gan hyny mai peth priodol i 
fodau rhesymol yn unig yw cariad; a'i fod yn 
gwahaniaethu yn ddirfawr oddiwrth yr anian- 
reddf ag sydd mewn creaduriaid direswm yn eu 
tueddu i genhedlu, porthi, amddiffyn, a gofalu 
am eu rhywiogaeth. Bodau rhesymol yn unig 
sydd yn alluog o hoffi gwrthrych ar gyfrif ei 
ragoriaeth sylweddol neu dybiedig; ac o ganlyniad 
alluog o angenrheidiol, hwynt-hwy yn unig sy yn 
gariad neu gâs, mewn ystyr gyfyng a phriodol. 

Y mae cariad, gyda golwg ar eì ansawdd, naill 


CAR 


177 


CAR 


ai yn naturiol neu ysbrydol. Cariad naturiol 
yw y cyfryw hyfrydwch mewn person neu beth, 
ag a fyddo yn codi oddiar egwyddorion naturiol 
—yn cael ei gymhell a'i gynhyrfu gan achosion 
naturiol—ac yn cael ei reoli a'i lywodraethu gan 
amcanion neu ddybenion naturiol. Y cyfryw 
yw cariad gwyr at eu gwragedd, a gwragedd at 
eu gwyr ; rhieni at eu plant, aphlantat eu rhieni, 
&c., &c. Cariad ysbrydol yw y cyfryw hoffder 
mewn gwrthrych ag a fyddo yn cyfodi oddiar 
egwyddorion ysbrydol—yn cael ei gymhell gan 
achosion ysbrydol—ac yn cael ei reoli a'i lyw- 
odraethu gan ddybenion ysbrydol. Y cyfryw yw 
cariad y gwir Gristion at Dduw, Crist, y Beibl, 
duwiolion, santeiddrwydd, &c. 

Y mae cariad, gyda golwg ar eî ryw, yn cael ei 
ddosbarthu yn fynych gan dduwinyddion, i gariad 
o barch, neu gymeradwyaeth, cariad o ewyllys 
da, neu haelioni, a chariad o hyfrydwch neu hoff- 
der. Cariad o barch, neu gymeradwyaeth, (Jove 
of esteem,) yw y teimlad hwnw ag sy yn cyfodi 
yn y meddwl, oddiar ystyriaeth noeth, neu olwg 
allanol ar ragoriaeth y gwrthrych a gerir, pa un 
bynag fyddo ai person, ansawdd, cyneddf, neu 
rinwedd. Cariad o ewyllys da (Jove of benevo- 
dence) yw yr egwyddor hono ag sydd yn ein 
tueddui dosturio wrth a chydymdeimlo â'r cyfryw 
ag sydd mewn adfyd a chaledi; ac i lawenhau 
yn llwyddiant, galaru yn aflwyddiant, a dymuno 
a cheisio lles eraill, cyn belled ag y byddo yn 
alluadwy a chyfreithlon i ni. Cariad o hyfryd- 
wch (love of complaisance) yw hoffder y meddwl 
mewn gwrthrych, ar gyfrif rhyw ragoriaeth neu 
gyfaddasrwydd sydd neu a dybir fod ynddo. 

Ond wedi y cwbl, ysgatfydd, nad yw cariad o 
barch, neu gymeradwyaeth ond yn unig gradd, 
neu gangen o gariad o hyfrydwch ; ac o ganlyniad 
nad oes mewn gwirionedd ond dau fath o gariad 
yn bod; sef cariad o ewyllys da, a chariad o 
hyfrydwch. 

Y mae y ddau fath gariad hyn yn gwahaniaethu 
yn ddirfawr yn eu gwrthrychau priodol, a'u 
hachosion enwedigol. Gwrthrychau priodol car- 
iad o ewyllys da yw personau, ond gwrthrychau 
priodol cariad o hyfrydwch yw rhagoriaethau 
naturiol, neu rinweddau moesol. Achos enw- 
edigol cariad o ewyllys da_ yw tosturi, tyner- 


wch, tiriondeb, haelfrydedd, neu gymwynasgar-. 


wch ei ddeiliad (subjec4); ond achos enwedigol 
cariad o hyfrydwch yw rhagoriaethau neu rin- 
weddau y gwrthrych a gerir. Fel hyn y mae yn 
eglur fod cariad o ewyllys da yn fwy rhinweddol 
a chanmoladwy na chariad o hyfrydwch. Y mae 
achos yr olaf yn y gwrthrych a gerir ; ond achos 
y blaenaf yn yr hwn sydd yn caru, yr hyn sydd 

n ei wneuthur yn rhinweddol a chanmoladwy. 
WR hyn yn eglur a godidog gan Grist, yn 
Math. v. 434—48; a chan Paul yn Rhuf. v. 7, 8. 
Dylem garu ein gelynion â chariad o ewyllys da; 
ond nid allwn, ac o ganlyniad, ni ddylem eu caru 
â chariad o hyfrydwch. Carodd Duw ei elynion 
â chariad o ewyllys da, a hyny pan nad oedd 
ynddynt ddim mewn; ystyr foesol ag y gallasai 

mhyfrydu ynddo, ond yn hollol i'r gwrthwyneb. 

r ystyriaeth hon yn arbenigol sydd yn canmol 
ei gariad ef; ac yn ngwyneb hon y mae ei rin- 
wedd a'i radlonrwydd yn ymddysgleirio yn benaf 
a blaenaf, Rhuf. v. 8. 


Cariad yw cyflawnder y gyfraith, a dyben yr 
efengyl. Y neb sydd yn gofalu am beidio a 
gwneyd dim yn groesi gariad, acam wneuthur 
pob peth, bob amser, tuag at bawb yn ol cariad, 
sydd yn cadw y gyfraith yn berffaith. Ond nid 
yw y cyfryw i'w gael eithr yn ngwlad y cariad 
perffaith, sef yn Ngwynfa.  Adferu, cynal, 
maethu, a chynhyddu cariad rhwng Duw a 
dynion, a rhwng dynion a'u gilydd, yw dyben 
blaenaf a phenaf yr efengyl. Y mae y gyfraith 
(cyflawnder yr hon yw cariad) mewn cyflawn 
barch a grym yn mhlith teulu dedwydd y nef; 
a bydd felly yn dragywydd. Ond nid oes ac ni 
bydd angen gweinidogaeth y cymod arnynt hwy, 
fel y mae arnom ni. 

Yn mhellach, y mae cariad gyda golwg ar ei 
wrthrychau gwahanol, yn myned tan amrywiol 
enwau; megys brawdgarwch (guXaôeXgua,) dyn- 
garwch (guXav0paria.) gwladgarwch (duXomar- 
pua,) hunan-gariad, &c., &c. Gwel y geiriau 
uchod. 

CARIAD BRAWDOL. Gwel Brawdgarwch. 

CARIAD AT Y BYD. _ Gwel Bydolrwydd. 

CARIAD CRIST, yn y Beibl a ddynoda naill 
ai cariad Crist atom ni, 2 Cor. v. 14; Eph. iii. 
19; neu ein cariad ni at Grist, Rhuf. viii. 35. 

I. Wrth gariad Crist atom ni y meddylir, naill 
ai ei ewyllys da tuag atom, Eph. y. 2, 25; Dat. 
i. 5, 6; neu ei hyfrydwch ynom, Ps. xvi. 3. 
Personau dynion, yn neillduol ei bobl, yw gwrth- 
rychau ewyllys da_Crist, Ioan xiii. 1; ond eu 
rhinweddau yw gwrthrych ei hyfrydwch, Ps. xlv. 
10, 11; Diar. viii. 17; Can.iv. 1—11; Ioan xiv. 
21. Fel pechaduriaid yr oeddynt yn wrthrychau 
ei ewyllys da ef, Rhuf. v. 8; ond fel saint yn 
unig y maent yn wrthrychau ei hyfrydwch, Ps. 
xvi. 3. Nis gall Crist ymhyfrydu mewn dim 
ond yn yr hyn sydd yn naturiol neu foesol dda. 
Y mae hyn yn dangos fod ei bobl yn wrthrychau 
ei ewyllys da cyn bod yn wrthrychau ei hyfryd- 
wch; a bod rhai o honynt yn fwy o wrthrychau 
ei hyfrydwch na'u gilydd. Yr oeddynt oll yn 
bechaduriaid cyn bod yn saint; ac y mae llawer 
o honynt ag sydd yn saint yn fwy santaidd nag 
eraill ag sydd felly, mewn gwirionedd, cystal a 
hwythau; ac o ganlyniad yn fwy o wrthrychau 
hyfrydwch Crist. Y mae y saint yn y nefoedd 
yn fwy santaidd na'r saint ar y ddaear, ac o gan- 
lyniad angenrheidiol yn fwy o wrthrychau 
hyfrydwch Crist; oblegyd pa santeiddiaf a fyddo 
neb mwyaf y mae Crist yn ei hoffi. 

Y mae ewyllys da neu gariad Crist at ddynion 
yn ymddangos yn ei waith yn ymrwymo drostynt 
yn nghyfamod y prynedigaeth—yn ymuno â'u 
natur yn ei gwaeledd syrthiedig dibechod, Rhuf. 
viii. 3—yn darostwng ei hun gan gymeryd arno 
agwedd gwas, Phil. ii. 8—yn dyoddef a marw yn 
eu lle, 1 Pedr. iii. 18—yn eiriol drostynt ar dde- 
heulaw y Tad yn y drydedd nef, Heb. vii. 25— 
ac yn ei waith yn dysgwyl wrthynt, yn eu galw 
yn dirion ato i gael iechydwriaeth, ac yn ymryson 
â hwynt trwy weinidogaeth ei air a'i ysbryd, Es. 
xlv. 22; lv. 1, 2; Mat. xi. 28—30. 

Yn mherthynas i ewyllys da, neu gariad Crist 
atom ni, gellir sylwi yn mhellach, ei fod yn 1, 
Yn dragywyddol, Diar. viii. 22—931; Jcr. xxxi. 
3. 2. Yn annhraethol fawr, Ioan xv. 13; Eph. 
iii. 19. 3. Yn ddiragrith, Dat. i. 5, 6. 4. Yn rhad, 


CAR 178 


CAR 


Hos. xiv. 4; Tit. iiì.3— 6.5. Yn anghyfnewidiol, 
Ioan xiii. 1; Heb. xiii. 7. 6. Yn anfeidrol Sanc- 
aidd a daionus o ran ei ddybenion a'i effeithiau, 
Eph. v. 25—27; Tit. ii. 14. Ein caru ni â 
chariad o ewyllys da, i'r dyben i'n haddasu i fod 
yn wrthrychau ei hyfrydwch, a wnaeth Crist. 1 

II. Wrth ein cariad ni at Grist y meddylir 
hyfrydwch ein meddwl ynddo ar gyfrif yr hyn 
yw ynddo ei'hun, yn nghyd a'n rhwymedigaethau 
iddo, Y mae yn addas iawn galw hwn yn gariad 
Crist, nid yn unig am mai Crist yw ei wrthrych ; 
ond hefyd am mai efe, trwy ei air ysbryd, yw ei 
awdwr, Rhuf. v. 5. 

Y mae cariad at Grist bob amser yn rhagdyb- 
ied adnabyddiaeth o hono; oblegyd y mae yn 
analluadwy caru gwrthrych anadnabyddus. Gall 
y rhai sydd yn ei wir garu ef roddi rheswm am 
hyny i'r rhai a ofynantiddynt, Can. v. 9—16. 
Nodau gwir gariad at yr Arglwydd Iesu Grist, 
yw yn 1. Ymhyfrydu yn meddwl, yn son, yn 
darllen, ac yn gwrando am dano, ac yn cyfeill- 
achu âg ef, yn llwybr moddion a chyfryngau, Ps. 
xxxvii. 4. 2. Ei werthfawrogi yn fawr, Phil. iii. 
7,8. 8. Ofni ei ddigio, 1 Pedr iii, 15. 4. Awydd 
am ei foddloni, 2 Cor. v. 9. 5. Ufydd-dod parod, 
llawen, ewyllysgar, cyson, a pharhaus i'w holl 
orchymynion, Ioan xv. 14. 6. Cariad at ei bobl 
a'i bethau, 1 Ioan iii. 14. 

Y mae cariad at Grist yn angenrheidiol, yn 1. 
I'n cyfansoddi yn wir Gristionogion, 1 Cor. 
xiii. 1—3. 2. I'n gwneuthur yn gymeradwy 
ganddo ef, Math. vii. 21—23. 3. Er ein cysur 
personol ein hunain gyda gwaith ac achos Crist, 
1 Ioan v. 3. 4. I'n gwneyd yn ffrwythlon a 
defnyddiol yn y byd a'r eglwys, Luc. vii. 44—47. 
5. I'n galluogi i barhau yn ffyddlon yn ei was- 
anaeth ef hyd y diwedd, Can. viii. 7; 1 Cor. xiii. 
8. 6. I'n haddasu i fyned at Grist i'r man lle 
y mae, ac i aros yn ei gymdeithas yn dragywydd. 
Ni byddai y nefoedd ddim yn nefoedd i ni pe 
caem fyned iddi heb ein bod yn gwir garu Crist, 
Phil.i. 23; 1 Thes.iv. 17, 18. 

Rhaid i'n cariad at Grist fod yn 1. Yn ddi- 
ragrith, Eph. vi. 24. 2.*Yn oruchel, Math. x. 37 ; 
Ioan xxi. 15. 3. Yn gyson apharhaus, Dat.ii. 10. 

CARIAD DUW, yn y Beibl, a ddynoda naill 
ai ei ewyllys da tuag atom ni, Rhuf. v. 8; 1 Ioan 
iy. 9; neu ein cariad ato ni ef, Ioan v. 42; Rhuf. 
v.5; I Ioan ii. 5; iii. l7; Judas 21, 

I. Cariad Duw atom ni. Wrth hwn y meddylir 
naill ai ei ewyllys da ato tuag atom, Ioaniii. 16; 
Rhuf. v. 8, neu ei hyfrydwch ynom, Jer. xxxii. 
41; Seph. iii. 17. Y blaenaf yw yr achos; a'r 
olaf yw yr effaith, Ein personau yw gwrthrych- 
au y blaenaf; ein tebygolrwydd i Dduw, neu ein 
rhinweddau moesol, yw gwrthrychau yr olaf. 
Daioni, trugaredd, tiriondeb, a haelioni Duw. yw 
mesur y blaenaf; ond graddau ein santeiddrwydd 
ni, a'n tebygolrwydd iddo ef, yw mesur yr olaf. 
Carodd Duw ni a chariad o ewyllys da, yn unig 
o herwydd ei fod ef yn anfeidrol drugarog a 
daionus; ond y mae yn ein caru â chariad o 
hyfrydwch, i raddau mwy neu lai, yn ol fel yr 
ydym trwy weithrediadau yr Ysbryd Glan wedi 
ein santeiddio, ac felly, yn ol fel y mae y dyben- 
ion oedd mewn golwg ganddo yn ein caru â 
chariad o ewyllys da, wedi cael eu hateb ynom, 
Eph.i.4; Ioan xiv. 21; Ps. xi. 7; xxxiii. 5. 


Y mae cariad, neu ewyllys da neillduol Duw 
tuag at ei bobl, yn ymddangos yn 1. Yn ei 
fwriadau grasol gyda golwg ar eu dedwyddwch, 
Eph.iii. 10. 2. Yn ei ddewisiad o honynt, a'i 
benderfyniad i'w santeiddio a'u gogoneddu, 2 
Thes. ii. 13. 3. Yn rhoddi ei Fab i farw drostynt, 
i'w prynu oddiwrth bob anwiredd, ac i'w gwared 
oddiwrth bob drwg, Rhuf.v.9; Tit.ii.l4. 4. 
Yn y datguddiad o'i ewyllys, a'r amlygiad o'i 
addewidion iddynt, 2 Pedri. 4. 5. Yn nghosb- 
edigaeth arswydus eu gelynion, Ecs. xix. 4. 6. 
Yn ei ymddygiad tuag atynt yn eu bywyd, yn 
angau, ac yn y farn a ddaw, Rhuf. viii. 30; vi. 
23. Neu y mae cariad, neu ewyllys da Duw 
tuag at ei bobl, ynymddangos, yn 1. Yn-yr hyn 
y bwriadodd hwynt iddo, Eph.i. 5. 2. Yn y 
pethau a ddarparodd ar eu medr, 2 Oor. v. iì; 
Heb. ix. 10, 14—16; xii. 28; 2 Tim. iv. 8; Dat. 
iii. 21. 3. Yn yr hyn a wnaeth i'r dyben i roddi 
hawl, addasrwydd, a meddiant iddynt o'r pethau 
a ddarparodd iddynt, Ioaniii. 16; Rhuf, viii. 3, 
4; 1 Cor. vi.9—11; Col.i. 12, 13; Tit.iii. 3—6. 

Y mae cariad neu ewyllys da Duw tuag at ei 
bobl, o ran eì natur, yn 1. Yn dragywyddol, Jer. 
xxxi. 3; Eph. i. 4. 2. Yn rhad a phenarglwydd- 
iaethol, Hos. xiv. 4; Rhuf. ix. 15—24. 3. Yn 
annrhaethol fawr, Ioan iii. [6; Eph.iv. 6, (._ 4. 
Yn anghyfnewidiol, Mal. iii. 6. 

II. Ein cariad ni at Dduw. 

Wrth ein cariad ni at Dduw y meddylir, 
egwyddor santaidd wedi ei ffurfio yn ein calonau 
ni, trwy air ac ysbryd Crist, yr hon sydd yn ein 
tueddu i barchu, gwerthfawrogi, dymuno, ac ym- 
hyfrydu ynddo ef fel y daioni penaf, Rhuf. v. 5. 

“£ Y mae cariad at Dduw yn rhagdybied gwyb- 
odaeth o'i ragoriaethau naturiol a moesol, ac 
hefyd ystyriaeth o'i ddaioni a'i gymwynasgarwch 
i ni yn ei ragluniaeth a'i ras,” Ps. viii. 1; 1 Ioan 
iv. 19. 

Sonia rhai am garu Duw er ei fwyn ei hun ; 
ond dywed Ioan, yr hwn oedd yn rhagori yn y 


'gras o gariad, “ Yr ydym mi yn ei garu ef, am 


iddo ef yn gyntaf ein caru ni,” 1 Ioan iii. 19. 
Ystyriaeth o'i gariad ef atom ni, a dueddodd ein 
calonau ni i'w garu gyntaf; ac yn wir, nid yw 
yn ymddangos fod yn alluadwy i ystyriaeth noeth 
o brydferthwch yr Arglwydd genhedlu cariad 
yn yr enaid ato yn dragywydd. Tra y byddom 
yn ei olygu yn elyn, neu yn ofni ei fod felly, y 
mae yn annichonadwy, yn ol natur pethau, i ni 
ei garu, gan nad pa gymaint a wrandawom neu 
a ddarllenom am ei brydferthwch. — Ystyriaeth 
o'i gariad, ei ewyllys da, ei haelioni, a'i gy- 
mwynasgarwch tuag atom ni, yn unig a feddalha 
y galon, a dodda y gareg, ac a ladd yr elyniaeth. 
Nid yw yn ymddangos yn gredadwy i neb erioed 
ddyfod i garu Duw, ond yr hwn oedd yn edrych 
arno yn gymodadwy ag ef yn Nghrist, ac yn 
ewyllysiwr da, a chymwynaswr haelionus iddo ; 
er ei fod ar yr un pryd yn edrych arno fel per- 
feithrwydd tegwch. 

Y mae ein cariad ni at Dduw yn cael ei alw 
yn gariad Duw, yn 1. Oblegyd mai Duw yw ei 
wrthrych blaenaf a phenaf, Ps. xviii. 1. 2. Am 
mai efe yw ei awdwr, Deut. xxx. 6.. 3. Am ei 
fod o'r un natur a chariad Duw ei hun, ac yn 
ddylifiad o hono, 1 Ioan iv. 7, 12, 16, 20; 


Y mae yn rhaid i'n cariad ni at Dduw fod, yn. 


CAR 


19 


CAR 


1. Yn gywir, Math. xxii. 36, 38. 2. Yn was- 
tadol. 3. Yn gyffredinol, gyda golwg arno ef ei 
hun, a phob petha berthyniddo. 4. Yn oruchel, 
Galar.iii. 24. 5. Yn gynhyddfawr, 1 Thes. v. 
42 2 Rhes. 050 Eph its sl9; p 6. Yn dra: 
gwyddol, heb ddiwedd byth iddo. 

Yr arwyddion o gariad at Dduw ydynt, yn 1. 
Awydd am fod yn debyg iddo. 2. Gwneuthur 
ei ogoniant ef ein prif ddyben yn mhob peth, 
l Cor. xi. 3I. 3. Ymhyfrydu mewn cymundeb 
ag ef, I Ioan i. 3. 4. Galar o herwydd ei fod 
yn cuddio ei wyneb oddiwrthym, Job xxiii. 2. 
5. Ymwrthod â phob peth croes i'w ewyllys ef, 
Phil. iii. 8. 6. Parchu ei dy, ei wasanaeth, a'i 
ordinhadau, Ps. lxxxiv. 7. Caru ei bobl a'i air, 
Ps. cxix; Ioan xiii. 35. 8. Ymddiried yn ei 
addewidion, Ps. lxxi. 1. 9. Ufydd-dod i'w 
orchymynion, Ioan xiv. 15; 1 Ioan ii. 8. 

CAREDD, hen air Cymreig, yn arwyddo pech- 
od, bai, trosedd, &c.  “' Nid oedd arno un car- 
edd- teilwng o angau,” Act. xxiii. 29. Cyf. W. 
Salisbury. “Er dy holion, er dy goron, wr di- 
garedd.” Gruffydd Gryg, î Iesu Grist, 1400. 

CARMARTHIAID, plaid Fahometanaidd. 

CARMELIAID, un o bedwar llwyth y my- 
nachod o urdd y Cardothion, a elwid felly oddi- 
wrth fynydd Carmel, lle y sefydlasant gyntaf. 
Cymerasant arnynt eu bod yn hanu oddiwrth 
Elias y proffwyd, a ffugiamt ddangos yr ogof lle 
yr oedd efe yn trigo. Gellir eu holrain can bell- 
ed yn ol a'r ddeuddegfed ganrif, neu yn mhell- 
ach. Daethant i Loegr yn y drydedd ganrif ar 
ddeg; ac y maent yn aros hyd heddyw mewn 
parthau o'r deyrnas hon, yn neillduol yn yr 
Iwerddon, 

CARN a CHARNEDD, a arwyddant yn 
briodol, twr o rywbeth ; yn neillduol twr o ger- 
yg. Fel hyn y mae y tyrau ceryg a welir yn 
gyffredin ar fynyddoedd Cymru, yn cael eu galw 
carneddau; yn neillduol y rhai hyny sydd yn 
gyfagos i'r temlau derwyddol, neu y cromlechau. 
Beddau yn ddiameu oedd llawer o'r rhai hyn; 
er ysgatfydd i rai o honynt gael eu codi i'r dyben 
i gyneu tan arnynt ar uchelwyliau. 3 

Arferir y gair carn weithiau fel enw gwan, i 
arwyddo Aollol gywilyddus ; megys carn butain, 
hyny yw, putain holloìa digywilydd; carn leidr, 
" hyny yw, lleidr cyhoedd; carn fradwyr, hyny 
yw, y bradwyr gwaethaf. Ysgatfydd mai yr 
achos o hyn ydoedd yr arferiad, wedi sefydliad 
Cristionogrwydd yn Mrydain, o ddynodi beddau 
drwgweithredwyr, trwy ddodi carneddau arnynt 
Galw rhyw un gan hyny yn garn leidr, neu garn 
fradwr, sydd cystal a dywedyd ei fod yn teilyngu 
o herwydd ei ladrad neu ei fradwriaeth, fod a 
charn arno, neu i gael ei osod i farwolaeth, a 
chael ei gladdu yn y dull mwyaf anmharchus a 
dirmygedig. ; 

CAROL, emyn, mawlgerdd, arwyrain ; cân o 
lawenydd neu orfoledd, ar ryw achos gorfoledd- 
us, neu wyl arbenig, megys genedigaeth Crist, 
&c. Carol Nadolig, yw cân ar enedigaeth Crist. 
Carol haf, yw cân ar y tymor hyfryd hwnw o'r 
flwyddyn. Y mae oes y Carolau wedi myned 
. heibio, ac oes yr hymnau wedi dyfod yn ei lle. 

CAROLOSTADIAID, canlynwyr Carolostad, 
cydlafurwr Luther, yr hwn a wadai gydsylwedd- 
iad coríf Crist yn y swper santaidd, yr hyn a 


p. 448. 


gredai Luther, ac a gododd derfysg yn Wittem- 
berg yn absenoldeb y diwygiwr; o herwydd pa 
achos gorfu arno ffoi i Switzerland. Yr oedd 
efe yn wr penboeth, yn gwrthwynebu dysgeid - 
iaeth, ac yn achlysur rhai o gyfeiliornadau yr 
Ail-fedyddwyr Germanaidd. 

CAREG, yn briodol a arwydda faen, neu 
ddarn o graig; yn gyffelybiaethol unrhyw beth 
bychan a gwael, neu beth caled ac anmhlygelig. 
I arwyddo ei bychander a'i gwaeledd dechreuol 
y mae teyrnas, achos, neu eglwys Crist yn cael 
ei galw yn “' Gareg wedi ei thori allan nid o 
waith llaw, yr hon a darawodd y ddelw, a aeth 
yn fynydd mawr, ac a lanwodd yr holl ddaear,” 
Dan. ii. 34, 35. I arwyddo caledrwydd, dideiml- 


'adrwydd, cyndynrwydd, oerfelgarwch, ac an- 


ffrwythlonrwydd, gelwir calon dyn wrth natur 
yn galon gareg; yr hon ni ellir, o ran ei han- 
sawdd foesol, ei chyfnewid na'i thyneru, eithr 
rhaid ei thynu ymaith, Ezec. xi. 19; xxxvi. 26. 
Tynu y gareg neu y caledrwydd o'r galon y mae 
Duw, ac nid ei dyneru neu ei gyfnewid. Gellir 
cyfnewid a thyneru y galon, ond ni ellir gwneyd 
hyny â'r caledrwydd sydd yndi; rhaid ei dynu 
ymaith. Nid gwella yr hen anian, ond rhoi 
anian newydd yn yr enaid y mae Duw wrth gyf- 
newid pechadur. 

Wrth y gareg wen y sonir am dani yn Dat. ii. 
17, y meddylir maddeuant pechod, neu ryddhad 
oddiwrth y gosb ddyledus am bechod. Tybir 
fod Ioan yn cyfeirio yn y testun uchod at ddwy 
arferiad yn mhlith y Groegiaid yn yr amseroedd 
gynt; un mewn brawdlysoedd, sef rhoddi. careg 
wen i'r cyhuddedig dan brawf, yn arwydd o'i 
ollyngdod, a chareg ddu i'r condemniedig, yn 
arwydd o'i ddienyddiad; a'r llall yn eu chwa- 
reuyddiaethau, sef rhoddi tocyn neu arwyddnod 
i'r gorchfygwr, ar yr hwn y byddai ei enw wedi 
ei ysgrifenu, yn nghyd a dynodiad o'r wobr yr 
oedd i'w derbyn am ei orchest.—/d. Dr. Good- 
man's par. of ihe Prod-, pp. 306, 307. Dywed 
Doddridge fod yr amgylchiad olaf yn cyfeirio at 
arfer tywysogion o roddi enw newydd i'r rhai a 
ddyrchafenti ryw sefyllfa anrhydeddus; o'r hyn 
y mae genym amryw esiamplau yn yr Hen Des- 
tament, yn neillduol Gen. xli. 45 ; 2 Sam. xii, 
25; Dan i. 7.— Mid. Dod. Tam. Espos., vol. IV., 
Gwel Craig, Maen. 

CARPOCRATIAID, plaid a gyfododd tua 
chanol yr ail ganrif; a elwid felly oddiwrth un 
Carbocrates, o ynys Sephalenia yn ol Epipha- 
nius, eithr o Alexandria yn ol Theodoret a 
Chlement Alexandrinus. Yr oedd ei ddaliadau 
athronyddol yn cytuno ag eiddo y Gnostiaid 
Aifftaidd.  Cyfaddefai hanfodiad Duw Goruchaf, 
yn nghyd a bodau deilliedig oddiwrtho ef trwy 
genhedliadau olynol. Credai dragwyddoìdeb 
defnydd, a chreadigaeth y byd o'i sylwedd ef, 
trwy alluoedd angylaidd, yn nghyd a tharddiad 
dwyfol eneidiau wedi eu caethiwo mewn modd 
anhapus mewn cyrff marwol, &c. Haera i Iesu 
gael ei genedlu o Joseph a Mair, yn ol trefn gy- 
ffredin natur, ac nad oedd yn gwahaniaethu 
mewn dim oddiwrth ddynion yn gyfredinol, 
oddigerth mewn gwroldeb mawr, a chynheddfau 
eneidiol cryfion. Mewn gair byr, y mae ei dyb- 
iau yn ymddangos yn cydgordio ag eiddo y Dyn- 
dodiaid diweddar, a thebyg hefyd ei fod yn cyt- 


CAR 


180 


CAS 


uno â hwynt yn athrawiaeth angenrheidrwydd 
anianyddol; yr hyn tebygol a barodd iddo ef a'i 
ganlynwyr gael eu cyhuddo o gredu diniweid 
rwydd anniweirdeb, gan ei fod yn tarddu oddiar 
serchiadau neu dueddiadau natur. i 

Cyhuddir y Carpocratiaid o emryw feiau an- 
fad ; megys anniweirdeb bucheddol, coelgrefydd, 
delwaddoliaeth, a dewiniaeth. Wrth ystyried 
anwybodaeth yr amseroedd hyny, y mae yn 
llawer mwy tebyg fod y cyhuddiadau olaf yn wir 
na'r un blaenaf. 

CARTESIAID, plaid athronyddol; canlyn- 
wyr Aenes des Cartes, athronydd Ffrancaidd 
enwog yn y ganrif ddiweddaf, tybiau cywrain a 
gorwag yr hwn a enillasant gryn sylw trwy holl 
Europ. Caniatai ddau bar o fodau—corff a 
meddwl; o ba rai, mewn dyn, y mae yr olaf yn 
ol ei dyb ef yn awdurdodi ar y blaenaf trwy 
rinwedd yr ymenydd. I anifeiliaid eraill gwadai 
nid yn unig feddwl a rheswm, ond hefyd hyd yn 
nod ymwybodaeth a theimlad. Tybir iddo fab- 
wysiadu y drychfeddwl o rywiadau genedigol, 
ac o weithrediad yr enaid ar y coríf oddiwrth 
Plato; athrawiaeth p/enwm oddiwrth Aristotle; 
ac egwyddorion athrawiaeth chwyldroadau yr 
ysgol ronynaidd oddiwrth Democritus ac Epi 
curus. Caethai pa dybiau bynag a fabwysiadai 
i'r fath raddau, fel y gwnelai hwynt yn fynych 
yn dywyll ac anghyson. Modd bynag, y mae 
ei dybiau er ys hir amser wedi hollol ddiflanu, 
er mor gyffredinol yr oeddynt yn cael eu mawr- 
hau yn yr athrofeydd; ac y mae ei ddull me- 
ddyliadol o athronyddu, fel y mae goreu y modd 
wedi gorfod rhoddi y ffordd i ddulliau mwy syl- 
weddol Bacon, Lock, a Newton. 

CARTHUSIAID, urdd grefyddol, yr hwn a 
sylfaenwyd yn y flwyddyn 1080, gan un Breuno, 
gwr tra dysgedig, o esgobaeth Cologne, a_phro- 
ffeswr athronyddiaeth yn Paris. Yr achlysur 
o'i sefydlu a adroddir yn y modd canlynol:— 
Cyfaill i Breuno, yr hwn a gyfrifir yn fucheddwr 
da, a fu farw. Aeth Breuno i'w angladd. Tra 
yr oedd y gwasanaeth yn cael ei gyflawni yn yr 
eglwys, y marw, yr hwn a orweddai ar yr elor, 
a gododd ac a ddywedodd, “ Trwy gyfiawn farn 
Duw cyhuddir fi.” Y gynulleidfa yn rhyfeddu 
at y fath ddygwyddiad amarferol; oedwyd y 
gladdedigaeth hyd dranoeth. Y dyrfa yn llawer 
Ìluosocach; cyfododd y marw i fyny drachefn, a 
dywedodd, “Trwy gyfiawn farn Duw cefais fy 
namnio.” Ffugiri'r wvrth hon gael cymaint o 
effaith ar Breuno a chwech eraill, fel yr ym- 
neillduasant yn uniongyrchol i anialwch Char- 
treux, yn esgobaeth Grenoble, yn Dauphine, lle 
rhoddodd Huw yr esgob iddynt ddarn o dir, ar 
yr hwn yr adeiladodd Breuno ei fynachlog gynt- 
efig, dan y rheolau gerwin dilynol:— 

Ei fynachod oeddynt i wisgo crys o rawn yn 
nesaf i'w croen, hugan wen, a chlogyn du ar 
hyny. Nid oeddynt un amser i fwyta cig; yr 
oeddynt i ymprydio bob dydd Gwener; i ym- 
borthi yn eu celloedd ar eu penau eu hunain, 
oddigerth ar wyliau arbenig; ifod yn ddystaw 
yn mron o hyd; ac ni chaniateid i neb fyned 
allan o'r fynachlog oddigerth y prior a'r gor- 
chwylydd; a'r rhai hyny vn unig ar achos y ty. 

Nid yw y Carthusiaid i fyned allan o'u celloedd, 
oddieithri'r eglwys, heb genad eu llywydd. Nid 


ydynt i siarad â neb hyd yn nod eu brawd eu 
hunain heb genad. Nid ydynti gadw un rhan 
o'u bwyd na'u diod dros dranoeth, oddigerth 
llysiau a ffrwythau. Eu gwely sydd o wellt wedi 
ei orchuddio â brethyn garw; eu gwisgiad, dau 
wrthban blewog, dau gwcwll, dau-bar o hosanau, 
clogyn, &c., a'r cwbl yn arw. Y mae gan bob 
mynach ddwy nodwydd, edau, gwelleifyn, crib, 
ellyn, careg-hogi, du-gorn, ysgrifellau, sialc, dwy 
losgfaen; hefyd dau grochan, dwy ffiol gawl, 
cawg, dwy lwy, cyllell, cwpan yfed, crochan 
dwfr, halen, dysgl, a lliain-sychu; ac o barth 
tân, lliain golosgedig, careg tân, coed, a bwyall. 

Yn yr ymborthfa y maent i gadw eu golwg ar 
eu hymborth, eu dwylaw ar y bwrdd, eu sylw ar 
y darllenydd, a'u calonau yn sefydlog ar Dduw. 
Pan y caniateir iddynt i ymddyddan, y maenti 
wneyd hyny mewn modd gwylaidd, i beidio a 
sibrwd na siarad yn uchel, nac i fod yn ymryson- 
gar. Cyffesant i'r llywydd bob Sadwrn. Ni 
chaniateir ìi fenywod ddyfod i'w heglwysi, rhag 
i'r mynachod ganfod dim i'w tueddu at anllad- 
rwydd. 

Cyfrifir fod oddiamgylch i wyth ugain a deu- 
ddeg o fynachlogydd perthynol i'r Carthusiaid, o 
ba rai y mae pump, yn wyryfdai, darostyngedig 
i'r un rheolau a'r mynachlogydd. Dosberthir 
hwynt iun ar bymtheg o daleithiau, y rhai a 
ymwelir gan ddau swyddog. Seintiwyd amryw 
o'r urdd hwn; a phedwar eardinal, deg a thri- 
ugain o archesgobion ac esgobion, yn nghyd a 
llawer iawn o ysgrifenwyr dysgedig, a ddeillias- 
ant o hono. 

Mynachlogydd yr urdd hwn ydynt yn gyffred- 
in yn hardd ac ardderchog; ac y mae un yn 
Naples, er nad ydyw ond bychan, yn rhagori ar 
yr holl rai eraill i gyd mewn gorwychder. Nid 
oes dim i'w ganfod yn yr eglwys na'r ty, ond my- 
nor ajasper. Ystafelloedd y prior ydynt debyg- 
ach i eiddo tywysog na mynach tlawd. Y mae 


. yn perthynu iddo aneirif ddelwau, cerfiadau, 


lluniau, &c., yn nghyda gerddi rhagorol; pa rai, 
yn nghyd â buchedd batrynol y crefyddolion da, 
sydd yn tynu sylw cywrain yr holl ddyeithriaid 
a ymwelant a Naples. 

Y Carthusiaid a sefydlasant yn Lloegr, yn 
nghylch y flwyddyn 1180. Yr oedd ganddynt 
yma amryw o fynachlogydd, yn enwedigol yn 
Witham yn ngwlad yr haf, yn Hinton yn yr un 
swydd, yn Beauval yn swydd Nottingham, yn 
Kinkston ar Hull, yn Montgrase yn swydd Caer- 
efroc, yn Eppewort yn swydd Lincoln, yn Shene 
yn swydd Surrey, ac un yn Coventry. Yr oedd 
ganddynt hefyd un enwog iawn yn Nghaerludd, 
yr hwn a elwir oddiwrth eu sefydliad ynddo, trwy 
ganiatad breninol, y Charterhouse. 

CASTELL, lle o amddiffynfa rhag gelynion, 
i'r hwn y byddai dynion gynt yn ffoi yn amser 
rhyfel, gan gymeryd eu harfau, ymborth, medd- 
ianau, a'u perthynasau gyda hwynt; yn yr hwn 
yr ymguddient, ac o'r hwn yr ymosodent ar eu 
gelynion oddiallan. Yr oedd cestyll mewn bod 
mor foreu ag amser Ismael, mab Hagar, llaw- 
forwyn Sarah, Gen. xxv. 16. Yr oedd muriau 
cestyll yn uchel, yn drwchus, a chedyrn. Gwelir 
hyn yn amlwg yn adfeiliadau yr hen gestyll ar 
hyd Gymru; y rhai ydynt wedi heriaw pob 
tywydd, ac oesi dros ganoedd lawer o flynydd- 


CAS 


181 


CAT 


| oedd, yn goffadwriaeth fythol o enwogrwydd ein 


henafiaid fel adeiladwyr a rhyfelwyr. Haws 
dryllio y graig na malurio hen furiau y rhai hyn. 


; Yr oedd cestyll hefyd yn gyffredin yn helaeth, 


| 


| 


| &c. 


cynhwysfawr, a dyrus, neu drofâog. Anhawdd 
oedd dyfod imewn iddynt; ac wedi dyfod i mewn 
anhawdd oedd cael gafael yn yr amddiffynwr 
a'r ymguddiwr. 

Duw yn ei hanfod, ei berffeithderau, ei enwau, 
ei gyfamodau, a'i ragluniaethau, yw castel] ei 
bobl; ato y maent yn ffoi, ac ynddo y maent 


.yn ymddiried, yn trigo, ac yn ymnddigrifu, 


trwy ffydd, Ps. xxxi. 3.. Y mae efe rhyngddynt 
hwy a phob taro; ac nid oes neb a'u niweidia 
nac a'u gorchyfga tra y maent yn frigo ac yn 
ymddiried ynddo. Y mae efe yn gastelì helaeth, 
cauad, cadarn, a thragwyddol iddynt. 

Y cesbyll y mae arfau milwriaeth gweinidog- 
ion y gair yn eu bwrw i'r llawr trwy Dduw, yd- 
ynt yr holl amddiffynfeydd ag y mae y diafol a'i 
oruchwylwyr yn eu codi a'u defnyddio yn mhob 


— oes, i wrthsefyll yr ymosodiadau a wneir arnynt 


gan Dduw trwy'r efengyl, 2 Cor. x. 4.. Y penaf 
o'r rhai hyn ydynt, Yn 1. Anwybodaeth, 2 Cor. 
ìv. 3, 4. 2. Rhagfarn a dallbleidiaeth, Ioan i. 
i MG Mare yo Maths xv. 12. 9. 
Coelgrefydd ac eilunaddoliaeth, Act. xvii. 22; 
Uol.ii. 16—23. 4. Anghrediniaeth, Heb. iv. 6; 
Ioan viii, 24. 5. Hunan-gyfiawnder, Math. xxi. 
31; Luc xvìii. 9—14. 6. Hunan-fudd ac elw, 
Act. xvi. 1l6--24; xix. 28—29. 7. Athrawiaeth- 
au cyfeiliornus, a heresiau dinystriol, 2 Tim. ii. 
16—18; Judas3,4. 8. Annuwioldeb rhyfygus, 
a hir ymarferiad â phechod, 2 Tim.iii. l—5; 
Jer. xìii. 23.. Y rhaihyn ydynt y prif gestyll 
neu yr amddiffynfeydd yn y rhai y mae duw y 
byd hwn yn amddiffyn ei hunan a'i ddeiliaid yn 
ngwyneb ymosodiadau yr efengyl arno. Ond er 
cryfed ydynt, y maent yn cael eu bwrw, a bwrir 
hwynt i lawr trwy rinwedd yr arfau y rhai “nid 
ydynt gnawdol, ond nerthol trwy Dduw” sef 
gair Duw yn y darlleniad a'r pregethiad dihalog 
o hono—ordinhadau yr efengyl—a gweddi ddi- 
dwyll, ffyddiog, a thaer. Cwympant oll ryw 
ddiwrnod o flaen y rhai hyn, fel y cwympodd 
Dagon gynt o flaen arch cyfamod yr Arglwydd. 
CASTES, y pedwar prif ddosbarth, neu lwyth- 
au i ba rai y dosbarthir yr Hindwaid, y rhai y 
dywedir mewn modd cyfrinol sydd yn tarddu o 
ben, calon, morddwyd, a thraed eu prif dduw 
Bramha. 1. Y dosbarth santaidd, neu Framinaidd, 
a gynwys eu hoffeiriaid, neu Framiniaid, y rhai 
hefyd ydynt eu hathronwyra'u dysgedigion. 2. 
Y dosbarth milwraidd, neu noddiol, a gynhwysa 
eu milwyr, y rhai a elwir yn gyffredin Silfri, 
oddiwrth Ckafrya, amddiffynwr rhag niwaid. 83. 
Y dosbarth Beiseaidd, oddiwrth Faisyas, a gyn- 
hwysa eu marsiandwyr, eu masnachwyr a'u 
amaethwyr, &c., y rhai yn ol eu holrheiniad, a 
ystyrir yn noddwyr y wladwriaeth. 4. Y dos- 
barth Sudraidd, o Sudras, neu Sudders, ydynt y 
celfyddydwyr, y rhai o herwydd eu deilliad o 
draed Bramha ydynt weision i'r urddau uchaf. 
Heblaw y graddau yma, y rhai a ddosberthir 
i deuluoedd, dan amrywiaeth mawr o reolau, y 
mae amrywiol iawn o lwythau cymysgedig, y 
rhai a achlysurwyd trwy briodasau cymysgedig, 
Ac yn olaf, yr /Tari, neu. y crwydriaid, y 
2a 


rhai a ffieiddir i'r graddau eithaf gan y lleill oll. 
CATAPHRYGIAID, gwel Montaniaid. 
CATECISM, (karxucpoc,) egwyddoriad, eg- 

wyddorddysg holiadol ac atebol; holwyddoreg. 

Cymhwysir y gair yn gyffredin at hyfforddiad 

yn egwyddorion a dyledswyddau, y grefydd 

Gristionogol, yn cael eu rhoddi trwy holi ac ateb. 
Y mae llawer ìawn o gatecismau wedi eu cyf- 

ansoddi a'n cyhoeddi mewn gwahanol ieith»edd, 

ac yn mhlith eraill yn y Gymraeg. Y mae llaw- 
er o honynt yn fuddiol a gwerthfawr; ac eraill 
yn annhrefnus, aneglur, a diwerth; yn tueddu 

yn hytrach ì gamhyfforddi, dyrysu, a phoeni y 

meddwl ieuanc a thyner, nag i'w addysgu, ei 

hyíforddi, ei oleuo, a'i ddifyru. Nid yw cyfan- 

soddi ca£ecìsm eglur, trefnus, cynhwysfawr, a 

difyrus, yn orchwyl mor hawdd ag y tybia llawer 

ei fod. Barna y Dr. Watts y dylai gwahanol 
gatecismau gael eu cyfansoddi gogyfer a gwa- 
hanol oedran a galluoedd; ac y dylai yr holiad- 
au a'r atebion fod yn fyr, eglur, a hyrwydd; yn 
cynwys pynciau mwyaf ymarferol crefydd, wedi 

eu cadarnhau a'u profi trwy destunau addas a 

difrifol allan o'r ysgrythyrau santaidd. Y mae 

hyn wedi cael ei wneuthur gan amrywiol o: wyr 
duwiol a dysgedig eisoes; ac efallai nad oes neb 

o honynt wedi cyflawni y gorchwyl buddiol ac 

anhawdd hwn mewn dull mwy buddiol, dyddan, 

ac adeiladol na'r Doctor ei hun. Y mae ei gate- 
cismau lluosog ef yn rhestru yn deilwng yn 
mhlith y rhai enwocaf a mwyaf rhagorol yn yr 
iaith Seisnig. Cymeradwyir hwynt gan grefydd- 
wyr o amrywiol enwadau; ac efallai nad oes eu 
cyífelyb i addysgu ieuenctyd mewn egwyddorion 
crefyddol, a gwybodaeth ysgrythyrol. Y mae 
amryw o honynt wedi eu cyfìeithu i'r Gymraeg. 

Y catecismau addasaf i ddynion oedranus yw 

catecism Eglwys Wladol Lloegr a Chymru; a 

chatecism y gymanfa, yr hwn a gyfansoddwyd 

ac a gyhoeddwyd gan y gweinidogion a gyfarfu- 
ant yn nghapel Harri y seithfed, yn Westminster, 

Gor. 1, 16Í83, trwy orchymyn Siarls y cyntaf; 

a'r hwn a gymeradwywyd gan ddau Dy y Sen- 

edd. Y maedau o'r olaf; sef yr hwyaf a'r byraf. 

Yn marn llawer, nid oes un crynhodeb o egwydd- 

orion a dyledswyddau crefydd cyffelyb i'r rhai 

hyn wedi ymddangos eto. Dyma farn gyffredin y 

Calfiniaid eymhedrol a rhesymol am danynt. 
CATECEISIO, dull hyrwydd, dyddan, a budd- 

iol o addysgu, trwy holi ac ateb. | Cateceisio sy 

foddion rhagorol i hyfforddi y meddwl, i dynu y 

sylw, ac i effeithio y galon; ac y mae yn ddy- 

ledswydd orphwysedig ar bawb sydd a phlant 
dan eu gofal. Y mae hyn yn eglur oddiwrth lais 
anian, a gorchymynion y gair santaidd, Deut, 

vi. 7; Diar. xxii. 6; Eph. vi. 4... Yr unig wrth- 

ddadl teilwng o sylw yn erbyn hon ydyw, y dylai 

y dewisiad o grefydd fod yn hollol rydd; ac o gan- 

lyniad na ddylai rhìeni nac athrawon arferyd eu 

hawdurdod na'u manteision i geisio gorwyddo eu 
meddyliau y naill ffordd na'r llall. Ond gan fod 

Duw yn gorchymyn “ hyfforddi plentyn yn mhen 

ei ffordd,” a chan fod y plentyn yn meddu gallu- 

oedd i dderbyn hyfforddiant, ac yn fwy galluog 

i dderbyn gwybodaeth trwy addysg naz mewn 

un Ìlwybr arall, y mae yn canlyn y dylid ei hy- 

fforddi yn brydlawn a gofalus, ac n.d oes un 
grym sylweddol yn yr wrthddadl. 


CAT 


182 


CAT 


Suliau a gwyliau ydynt yr amseroedd penod- 
edig i gateceisio, yn ol cyfreithiau Eglwys WJad- 
ol Prydain Fawr. Wrth lyfr cyntaf Edward y 
chweched, nid oedd yn angenrheidiol gwneyd 
hyny yn amlach na phob chwech wythnos; ond 
o herwydd i Bucer wrthddadleu yn erbyn meith- 
der yr amser, newidiwyd y raddell (rubric), eithr 
ni phenodwyd un pryd neillduol i'w gyflawni, 
ond gadawyd hyny i'w benderfynu gan y gwei- 
nidogion, yn ol fel y byddai yn ymddangos idd- 
ynt fod galwad am ei wneuthur. Yn wir, y mae 
y 59 canon yn gorchymyn i bob periglor, ficar, a 
churad, addysgu ieuenctyd a dynion anwybodus 
eu plwyfau bob Sabbath, ac ar bob dydd gwyl, 
yn y catecism a osodir allan yn llyfr y ““ Weddi 
Gyffredin;” a hyny dan berygl cerydd llym am 
yr esgeulusdod cyntaf, diswyddiad amserol am 
yr ail, ac esgymundod hollol am y trydydd. 

CATECEISYDD, yr hwn sydd wrth ei swydd 
i ofalu am egwyddori yr annysgedig a'r an- 
wybodus yn egwyddorion a dyledswyddau 
crefydd. 

Yn y brif eglwys yr oedd y cafeceiswyr yn 
swyddwyr arbenig, gwahanol oddiwrth yr hen- 
uriaid neu yr esgobion; ac yr oedd ganddynt 
leoedd neillduedig ìi gyflawni y gorchwyl yn- 
ddynt, ar eu penau eu hunain. Ond dylid sylwi 
mai o blith y gwyr llên yn unig y dewisid y 
caleceiswyr, ac y byddai yr esgob, y diacon, 
neu y darllenydd, weithiau yn cyflawni y gor- 
chwyl, er nad mewn modd swyddol. Gwaith 
cateceisydd ydoedd dynoethi ynfydrwydd eilun- 
addoliaeth — ateb gwrthddadleuon — amddiffyn 
yr athrawiaeth Gristionogol—ae addysgu y rhai 
hyny nad oeddynt yn feddianol ar ddigon o 
wybodaeth i'r dyben i'w cyfaddasu i dderbyn 
bedydd. 

CATECHUMIAID, neu Gatecismaid, y radd 
isaf o Gristionogion yn y brif eglwys. Gelwid 
hwynt felly oddiwrth y gaìr Groeg gary, 
yr hwn a arwydda addysgu yn egwyddorion 


dechreuol unrhyw gelfyddyd neu wybodaeth. 


Yr oedd hawl ganddynt i'r enw Cristionogion o 
herwydd eu bod radd o flaen y paganiaid a'r he- 
reticiaid, er nad oeddynt wedi eu perffeithio trwy 
fedydd. Derbynid hwynt i sefylifa catecismaid 
trwy arddodiad dwylaw ac arwydd y groes. 
Derbynid plant rhieni crediniol i sefyllfa cate- 
cismaid mor gynted ag y byddent yn addasi 
gael eu haddysgu; eithr nid yw mor eglur yn 
mha oedran y derbynid plant y paganiaid i'r 
sefyllfa hono. Yn mherthynas i ysbaid eu par- 
had yn y sefyllfa hono, nid oes un rheol benodol 
am hyny; eithr yr oedd hyny yn amrywio yn ol 
gwahanol arferiadau amseroedd a lleoedd, ac yn 
ol parodrwydd a chynydd y catecismaid eu hun- 
ain. Sefydlodd cymanfa Eliberis ystod prawf 
dychweledigion newydd i fod yn ddwy flynedd ; 
ac y mae Justinian yn ei “' Novellae,” yn rhag- 
nodi iddo barhau dros yr un ysbaid. Y mae y 
cyfansoddiadau apostolaidd yn sefydlu iddo bar- 
hau dros dair blynedd, Weithiau cyfyngid ef i 
ddeugain niwrnod y garawys. Sylwa Socrates 
gyda golwg ar ddychweliad y_ Burgundiaid, na 
chymerodd yr esgob Ffrancaidd a'u dychwelodd 
oud saith niwrnod i'w cdfeceiso, ac yna iddo eu 
bedyddio. Eithr yn achos clefyd, neu angau 


disyfyd, bedyddid y catecismaid yn ddiatreg | 


Â'r hyn a elwid ganddynt yn fedydd gwely 
clafaidd. 

Yr oedd pedwar gradd o gatecismaid. Y 
blaenaf oedd yr Eeothenmôi, neu y rhai a addysg- 
id yn ddirgel oddiallan i'r eglwys, ac a gedwid 
yn mhell oddiwrth y fraint o ddyfod i mewn iddi, 
gyda golwg ar eu gwneuthur yn fwy awyddus 
am dani. Y radd nesaf oedd yr 4Acro6menoi, 
neu y Gwrandawyr, y rhaia elwid felly o her- 
wydd eu bod yn cael eu derbyn i wrando pre- 
gethau a darlleniad yr ysgrythyrau, ond na chan- 
iateid iddynt gyfranogi o'r gweddiau. Y drydedd . 
radd o gatecismaid oeddynt y Gonnclinontiaid, 
a elwid felly am y derbynicnt arddodiad dwylaw 
yn penlinio. Y bedwaredd radd oeddynt y Bap- 
(i2omenoi, Phontisomenoi; yr ymgeiswyr a'r dew- 
isedigion, set y rhai hyny a neillduid i'w bedyddio 
ar yr wyl ganlynol, wedi iddynt fyned dan fanwl 
holiad yn fiaenorol i byny o barth eu cynydd 
gwybodaethol. Ar ol eu holiad tynghedid hwynt 
yn nghyd am ugain niwrnod; ac yr oeddid 
yn eu rhwymo i ymprydio a chyffesu. Rhaid 
oedd iddynt ddysgu y Credo a Gweddi'r Arg- 
lwydd ar eu tafodau, a'u hadrodd ar eu holiad 
olaf, wrth yr esgob. Dros ychydig ddyddiau 
cyn y bedydd rhodient dan orchudd, neu a'u 
gwynebau wedi eu gorchuddio; ac yr ydoedd yn 
arferedig i gyffwrdd â'u clustau, gan ddywedyd, 
“ Ymagorwch” (Ephphata); ac hefyd iiro eu 
llygaid â chlai; a'r cyfan mewn efelychiad i'r 
hyn a wnaeth Crist pan ar y ddaear, ac i arwyddo 
sefyllfa y catecismaid cyn ac ar ol eu derbyniad 
i mewn i'r eglwys. 

Gelwid y rhan hyny o'r gwasanaeth ag oedd 
yn rhagflaenu gweddiau cyffredin y cymunwyr 
wrth y bwrdd, sef y salmyddiaeth, darlleniad y 
gaìr, y bregeth, &c., yn A/issa Catechumenorum, 
o herwydd nad oedd rhyddid i'r catecismaid fod 
yn bresenol ar un rhan o hono ond hwnw yn 
unig. 

Yr henafiaid a soniant am sacrament y cate- 
cismaid; a rhai diweddariaid (rwy gamsyniad 
a dybient, er nad oeddynt yn cael cyfranogi o'r 
swper santaidd, eto eu bod yn cael rhywbeth 
tebyg iddo, yr hwn a elwir ganddynt, Y bara 
bendigaid (Panis benedicius). Ond ymddengys 
oddiwrth Augustin, nad y bara cysegredig oedd 
hwnw, eithr archwaethiad o halen, i arwyddo eu 
rhwymau i buro eu heneidiau oddiwrth bechod; 
o herwydd fod haleu yn arwydd o burdeb. Galw- 
ent hwn yn sacrament yn ol arfer y cyn-Gristion- 
ogion, y rhai a roddent yr enw hwnw ar bob 
peth ag oedd yn meddu arwyddocad ysbrydol, 

CATENA, gair Groeg, yn arwyddo cadwyn, 
yr hwn a gymhwysir gan feirniaid ysgrythyrol 
at esboniad ar ryw gyfran o'r Beibl, wedi ei gyf- 
ansoddi o gasgliadau allan o amrywiol awdwyr; 
megys Catene Procopus, Olympiodorus, a Nice- 
phorus, y rhai oeddynt Roegiaid eu hunain; a 
chyfansoddiadau diweddarach Francis Zephyr, 
Lepomannus, Patric, Junius, a Chorderius, &c., 
pa raì ydynt gasgliadau allan o weithion y cyn- 
dadau. Gellir cyfrif Synopsis Pole yn Gatena 
yr esboniadau diweddar ar yr holl ysgrythyrau, 
yr un modd ag y mae eiddo Wolfius ar y Testa- 
ment Newydd yn Gafena gradd o awdwyr hen- 
ach eilwaith 


CATGOR, ympryd; diwrnod ympryd, 


CATH 


188 


CEI 


| CATHARIAID (kaôapon), hyny yw, pur 
ddynion (Puritams), enw o wawd a gymhwysid 
gynt aty rhaì hyny o hynodent eu hunain (rwy 
 ymgyrhaeddyd (neu, o'r hyn leiaf, trwy broffesu 
 ymgyrhaeddyd) at radd uwch o burdeb na 
| Christionogion yn gyffredin o'u hamgylch; 
| megys yn neillduol Pauliaid o'r seithfed a'r canrif- 
| oedd dilynol, y rhai megys yr holl Ymneillduwyr 
| oddiwrth eglwys Rhufain, a gyhuuJid o gyfeil- 
| ìornadau y Manichaeaid. Milner a ddywed am 
| Gathariaid y ddeuddegfed ganrif, “Mai Cristion- 
ogion syml, diniwaid, a diwyd oeddynt; eu bod 
trwy eu hathrawiaeth a'u buchedd yn con- 
'demnio holl arlwyaeth eilunaddoliaeth a choel- 
| grefydd yr oes; yn cyfyngu gwir grefydd i ffydd 
a chariad Crist; ac yn arddangos parch goruchel 
i'r ysgrythyrau santaidd. 
CATHEDRAUL, eglwys gadeiriol. Y mae'r 
gair yn deilliaw o ka0e0pa, cadair ; a thebyg ei 
fod yn cael ei arferyd oddiwrth y dull o eistedd 
yn y prif eglwysydd neu gynulleidfaoedd Crist- 
ionogion anghyoedd. Yn y rhai hyn gelwid y 
eyngor, sef yr henuriaid a'r offeiriaid, yn Aenur- 
vaeth ; arolygydd y rhai oedd yr esgob, yr hwn 
ydoedd y cadeirydd, cathedralis, neu cathedra- 
dicus: a'r henuriaid y rhai a eisteddent o bob 
ochr a elwid gan y cyndadau assessores episcopo- 
rwm. Yr awdurdod esgobaethol nid ydoedd yn 
gorwedd yn yr esgob ei hun, eithr yn yr 
henuriaeth, av yr hon y blaenorai yr esgob. Gan 
hyny o'r dechreuad yr oedd y cathedral yn 
wahanol iawn i'r peth ydyw yn bresenol: gan 
nad oedd gan y Cristionogion awdurdod i 
adeiladu temlau hyd amser Cwstenyn Fawr. 
Wrth eu heglwysi yn unig y meddylient eu cynu- 
lleidfaoedd ; ac wrth eu cathedral, eu cabidwl. 
CATHL, cân, cerdd, cywydd, neu awdl. 
Oddiyma y mae y cantwr neu y cerddor yn cael 
ei alw cefAlydd; a'r gôg, mewn rhai manau o 
Ddeheudir Cymru yn cael ei galw y getAlyd. 
CATHOLIC, cyffredinol; enw a gymhwysir 
at unrhyw beth cyffredinol, megys yn l. At 
epistolau Iago, Pedr, Judas ac loan; y rhai a 
gyfenwir felly, naill ai am na chawsant eu 
hysgrifenu at unrhyw berson nag eglwys neill- 
duol, (yr hyn gyda llaw nid yw yn ymddangos 
yn gywir yn mherthynas i ail a thrydydd epistol 
Ioan, y rhai a ysgrifenwyd at bersonau neillduol,) 
neu am eu bod yn cael eu haddef yn ganonaidd 
gan yr holl eglwysi yn gyffredinol, o'r amser y 
dechreuwyd eu cyfenwi felly, yr hyn ydoedd mor 
foreu a'r bedwaredd ganrif, 2. At y corff o 
Gristionogion uniawn-gred yn gyffredinol trwy y 
byd; i'r dyben i'w gwahaniaethu oddiwrth he- 
reticiaid, y rhai yn aml a ymachlesant dan yr 
enw Cristionogion, er eu bod yn gwadu han- 
fodolion Cristionogaeth. 3. Af eglwys Rhufain, 
panddi hi ei hun, i'r dyben i'w gwahaniaethu 
ei hun oddiwrth bawb a ymadawsant o'i chyfun- 
deb; y rhai a ystyrir ganddi yn hereticiaid, ac 
)llan o gorlan eglwys Crist; yr hon (oscredir hi,) 
id yw yn cyrhaeddyd yn mhellach na therfynau 
Pabyddiaeth. Mewn ystyr gyfyng, nid oes 
glwys gyffredinol yn bod ar y ddacar; hyny yw, 
iid oes un cymundeb Cristionogol cyffredinol yn 
ianfodi tan y nefoedd; eithr pleidiau a chyfun- 
lebau gwahanol, 


CECRAETH, cynen, ymdaeriad, ymryson. 
Gwel Cynen, Ymryson. 

CECRYN, ymrysonwr, cynhenwr, ymdaerwr, 
dadleuwr. 

CEIDWAD, (cadw,) un o enwau swyddol] yr 
Ayglwydd Iesu Grist; ac yn arwyddo Amddi- 
ffynydd, Noddwr, Diogelydd, Lucii. 11, 

Y mae y gair * cwarnp & gyfieithir Ceidwad, 
Luc ii. 11, yn arwyddo Achubydd, neu Waredwr, 
yn gystala Cheidwad, I Tim. iv. 10. Y mae 
Crist nid yn unig yn cadw ei bobl rhag niwaid a 
pherygl; ond hefyd, yn gwared o hono: 
y mae yn eu gwared oddiwrth. bechod, a'r digo- 
faint sy ar ddyfod, Math. i. 21; 1 Thes.i. 10, yn 
gystal ag yn eu cadw rhag pechod, llid eu gelyn- 
ion, &c. Y mae efe yn Geidwad awdurdodedig, 
hollddigonol, parod, ffyddlon, a gwastadol. 

CEINIOGAU PEDR, treth flynyddol o un 
geiniog ar bob teulu, a delid yn Rhufain ar wyl 
Pedr. Pan yr aeth Ima, brenin y Saeson, ar 
bererindod i Rufain oddiamgylch y flwyddyn 
740, ymrwymoddi dalu hyn i'r Pab; mewn rhan 
yn elusen, ac mewn rhan yn gydnabyddiaeth am 
adeiladu ty yno at wasanaeth pererinion Seisnig. 
Parhawyd yn gyffredin i dalu'r dreth hyd amser 
Harri VIII., pan y sefydlwyd na fyddai i neb o 
hyny allan i dalu unrhyw wobrau, Ceiniogau 
Pedr, na neb rhyw arddodiadau gormesol eraill, 
at wasanaeth esgob nac esgobaeth Rhufain. 

CEINTACHRW YDD, tuchanrwydd, anfodd- 
lonrwydd, croesder. 

CEITHIAID, canlynwyr George Keith, yrhwn 
a ymneillduodd oddiwrth y Crynwyr, neu y 
Cyfeillion, yn Pensylfania yn 1691, a thrachefn a 
ymadawodd â'i ddysgyblion ei hun gan gydym- 
ífurfio a chymeryd urddau yn eglwys Loegr, Ei 
ganlynwyr, y rhaia gymerasant eu henw oddi- 
wrtho, a arferent fedydd a swper yr Arglwydd, 
ac a gadwent y seithfed dydd yn Sabbath, o 
herwydd paham cawsant eu cyfenwi yn Grynwyr 
bedyddiedig, ac yn Sabbathyddion: er eu bod yn 
cadw at ddull y Crynwyr o siarad, gwisgo, ac 
ymddwyn. 

CEISIO DUW, neu GEISIO YR AR. 
GLWYDD, ymadrodd ysgrythyrol cyflredin, yn 
neillluol yn yr Hen Destament, ac yn dynodi 
erefydd yn ei holl ranau, ac yn neillduol gweddi, 
Deut.iv. 29; Jer. xxix. 13; Esa.lxv.6. Nid 
yw gwir grefydd gyda golwg ar ei dyben, amgen 
ceisio yr Arglwydd ; ceisio ei heddwch a'i ffafr— 
rhan ynddo—tebygolrwydd iddo—adnabyddiaeth 
o hono—cymdeithas âg ef, a mwynhad o hono. 
Dyma ddybenion y Cristion cywir yn ei holl 
gyflawniadau crefyddol. _ Dichon i'r Cristion 


* 2770; Servator. Salutis Autor, gui salutem dat, et 
dedit -Jsocr. Dem. Gyuae vox significat et Liberatorem et 
Conservatorem. Salyatorem au Servatorem rectius dis eris, 
dubitant eruditi. Gui Zivium, Ovidium, alios ô priscis, sciunt 
Servatoris et Liberatoris vulgasse vocabula, ii refugunt nomen 
Salvatoris : contra pretendunt alii 70y Gwr male prorsus 
et unigue Servatorem reddi, de Christo potissumum, ac etiam 
de guovis alio, 2wrnp sigrifies as much as a most absolute 
Deliverer from all danger, and all evil whatsoever—such a one 
as doth not only deliver, but is also the Author of perpetual 
salvation. “* My soul rejoiceth 7, Oe, Tw 227pu Hov, 
in God my Saviour; gui me et liborat ot custodit, et per- 
petuae salutis Autor est: hâec euim tria benoficia complec(i- 
tur,—.Leigh., 


CEI 


184 


CEL 


enwawl foddloni ei hun ar anfeidrol lai na hyn ; 
ond ni foddlonir y Cristion cywir ar ddim llai. 

Y mae yr ymadrodd “ceisio Duw,” neu 
“geisio yr Arglwydd,” yn dynodi, yn 1. Fod y 
rhai a'i ceisiant hebddo, mewn rhan, os nad yn 
hollol; canys nid ydym yn ceisio y peth sydd 
genym, eithr y peth na feddwn. Y mae holl 
ddynolryw wrth natur “heb obaith; ac heb 
Dduw,” Eph. ii. 12—heb adnabyddiaeth o hono 
—tebygolrwydd iddo—hawl ynddo—na chym- 
deithas âc ef. O dlodi mawr! Gwell bod heb 
bob peth na bod heb Dduw! “Heb Dduw, 
heb ddim.” 2. Eu bod wedi eu hargyhoeddi o'r 
angenrheidrwydd a'r buddioldeb o'i gael. Nid 
ydym yn ceisio y peth na feddwn, os na fyddwn 
yn ystyriol o'r angenrheidrwydd a'r buddioldeb 
o'i gaffael. 3. Eu bod yn credu, neu o'r hyn 
leiaf yn gobeithio, bod yn ddichonadwy iddynt 
ei gael. Pwy a geisiai yr hyn y gwyr ei fod yn 
annichonadwy iddo ei feddu? Neb. Er ein holl 
annheilyngdod, y mae yn ddichonadwy i ni gael 
Duw. Nid oes un rhwystr iddo ef roddi ei hun 
i ni, nac un anmharodrwydd ynddo i wneuthur 
hyny ychwaith. 4. Eu bod yn awyddus am ei 
feddu, Ps. xlii. 1, 2. Argyhoeddiad o'r angen- 
yheidrwydd, y posiblrwydd, a'r buddioldeb o 
gael Duw, sydd yn cenhedlu awydd a chwant 
am ei feddu yn yr enaid. Lle y byddo hwn yn 
gywir a chryf, ni welir dim yn ormod i'w wneyd 
na'i aberthu er mwyn cael gafael arno. 5. Eu 
bod yn diwyd ymarferyd â phob moddion 
apwyntiedig er cyrhaeddyd eu hamcan. Yn 
llwybr moddion, ac nid yn ddigyfrwng, y mae 
Duw yn cyfranu ei hun i bechaduriaid oedranus. 
Y moddion ydynt, darllen, gwrando a myfyrio 
gair Duw ; galw arnomewn gweddi; cyfeillachu 
â'i bobl, ac ymarferyd âg ovdinhadau ei dy. Y 
mae diwyd ymarfer a'r rhai hyn, nid yn unig yn 
anhebgorol angenrheidiol er cael Duw; ond 
hefyd y prawf goreu o gywirdeb, diragrith- 
rwydd, a grym ein hiraeth a'n dymuniad am 
ei feddu. 

I'r dyben i gael Duw, rhaid ei geisio, yn 1. Yn 
brydlon, Diar. viii. 17; Esa.lv. 6; Math. vi. 33, 
Bydd yn ddiweddar iawn yn angau i geisio yr 
Arglwydd, ac yn rhy ddiweddar wedi hyny. Yn 
awr yw yr amser cymeradwy; yn awr yw dydd 
iechydwriaeth. 2. Yn gywir a'r holl galon, a 
chyda thaerineb mawr, Deut. iv. 29; Jer. xxix. 
13. 3. Yn ylle y maei'w gael, sef yn Nghrist; 
yn ei dy, ac yn mhlith ei bobl, 2 Cor. v. 19; 
Ecs. xxv. 22; Esa, lxiv. 5; Math. xviii. 20; 4. 
Yn y dull y mae i'w gael; sef yn ol rheolau ei 
air, Ezec. xliii. 12. 5. Yn gyson a pharhaus, 
Esa. lv. 6. 

Yr anogaethau i geisio yr Arglwydd ydynt, 
1. Ei fod i'w gael, Esa. lv. 6. 2. Ei fod yn 
gorchymyn ini i'w geisio ef, 1 Cron. xvi, 11. 3. 
Ei fod yn anfeidrol ddigon i lenwi ein dymuniad- 
au, ac i wneyd ein holl angen i fyny, Ps. lxxiii. 
25. “EM Shaddai, y Duw Hollddigonol” ydyw, 
Gen. xvii. 1. Y mae yn ddigon iddo ei hun, i ni, 
acibawb. 4. Nad oes neb, na dim arall, ond 
ei hunan yn ddigon i lenwi ein dymuniadau, ac 
i'n gwneuthur yn wir a pherffaith ddedwydd, 
Eccles, i. 2. 5. Fod eraill wedi llwyddo i'w gael ; 
a bod addewid, cyfamod, a llw Duw yn sicrhau y 
llwyddwn ninau os bydd i ni ei geisio ef â'r holl 


galon, yn yr amser, y lle, a'r drefn a osododd efe 
o'n blaen ni yn eiair, Ps. xxxiv. 4; Jer. xxix. 13 ; 
Heb. vi. 18. ì 

CELESTIAID (coelestis). Gwel Nefoliaid. ; 

CELI, un o enwau Cymreig Duw, yn deilliaw 
o cêl, neu celu, ac yn. arwyddo y Dirgeledig, neu 
yr Anweledig. Duw Celi, h. y., Duw y Dirgel- 
edig. “'Ti, yn ddiau, wyt Dduw yn ymguddio, 
O Dduw Israel, yr Achubwr,” ebe y proífwyd, 
Esa. xlv. 15, yr hyn sydd gyf-ystyr â Duw Celi. 
Duw Celi, neu Dduw yn ymguddio yw Duw 
Israel, yr Achubwr, yn 1. O herwydd anweled- 
igrwydd ei hanfod, Ioan i. 18; Heb. xi. 27. 2. 
Anamgyffredadwyaeth ei natur a'i berffeithderau, 
Job xi. 27. 3. Anghyfartalwch angenrheidiol y 
Datguddiad a roddodd efe o hono ei hun i ddyn- 
ion. Datguddiad hollol, cyflawn, perffaith o Fod 
anfeidrol ac annherfynol, i greaduriaid terfynol 
a meidrol, sydd yn beth annichonadwy ynddo ei 
hun; a hyny o herwydd terfynoldeb y derbyniwr. 
4. Dirgelwch ei gyngor a'i oruchwyliaethau gras- 
ol a rhagluniaethol, Job v. 9; Ps. lxxvii. 19; 
Eccles. iii. 21; Esa. lv. 9. 5. Yr arwyddion 
amlygiadol o'i ras a'i ffafr i'w bobl, Esa. xlix. 
14. Gogoniant Duw yw dirgelu peth, Diar. 
XXV. 2. 

CELTIAID, hiliogaeth Gomer, mab henaf 
Japheth, yr hwn ar y cyntaf a sefydlodd yn 
Phrygia, o ba le yr ymwasgarodd ei epil, cyn ac 
ar ol amser Crist, i barthau gogleddol Ewrop, 
megys i Brydain, &c., a chawsant eu galw Cymry, 
megys y cafodd y cyfryw o honynt a sefydlasant 
fwy i'r Deheu eu cyfenwi Gauliaid. Paganiaeth 
ddiaddurn, h. y., heb ddelwau, oedd eu crefydd 
gyntefic. Addolent mewn llwyni cysegredig; 
a'r Derwyddon oeddynt eu hoffeiriaid a'u barn- 
wyr. Gwel Derwyddon. 

CELWYDD, gair cyfansawdd o cêl a gwydd, 
yn arwyddo celu peth o wydd, gyda bwriad i 
dwyllo, &c. 

Y gwrthwyneb i'r gwirionedd yw celwydd: neu 
celwydd yw adroddiad anghywir o bethau neu 
ffeithiau, yn cael ei wneuthur yn fwriadol a gwir- 
foddol; neu fel y dygwydda weithiau o ddiffyg 
gofal am y gwirionedd. 

Yr un peth, mewn sylwedd a chelwydd, yw 
addewid dwyllodrus; gan mai adroddiad anghywir 
o ffeithiau presenol yw y blaenaf, ac adroddiad 
anghywir o ffeithiau dyfodol yw y rhai olaf. Ad- 
roddiad anghywir o bethau wedi cymeryd lle, neu 
i gael eu cyflawni eto, wedi ei gymdeithasu â llw, 
yw anudoniaeth. Adroddiad anghywiro bethau 
wedi cymeryd lle gweithredol, yn cael ei gym- 
deithasu â llw yw anudoniaeth ar brawf. Adrodd- 
iad anghywir o bethau dyfodol mewn ffordd 
addawol, wedi ei gymdeithasu â llw, yw anudon- 
iaeth ar lw ymrwymedig gyda golwg ar awdur- 
dod swyddol; sef y llw a gymerir wrth fyned i 
mewn i swydd o elw ac ymddiried, 

Y mae celwydd adroddiadol ac ymarferol yn 
bod. Adroddiad anghywir yw y blaenaf; ym- 
ddygiad twyllodrus yw yr olaf. Y mae dynion 
yn euog mewn sylwedd o gelwydd mewn am- 
rywiol ffyrdd, yn 1. Trwy adroddiad gwirfoddol 
o bethau ag y byddont yn ymwybodus mai celwydd 
ydynt. 2. Trwy fynegu mai gwir yw rhywbeth 
ag y byddont yn. credu â'r gwrthwyneb am dano; 


| er Ww mynegiad yn y diwedd ddygwydd bod y gwir 


CEL 


185 


CEL 


ynei gylch. Gallwn gamsyniad wrth farnu, a 
cham-ddyweyd, mewn canlyniad wrth adrodd; 
ac eto cadw ein geirwiredd yn-ddihalog: ond os 
byddwn yn adrodd yn groes i'n cred a'n barn, 
yr ydym yn euog o gelwydd bwriadol, er 
i'n hadroddiad ddygwydd bod y gwirionedd 
hollol am wrthrych ein mynegiad. 3. 7rwy 
honi yn fyrbwyll yr hŷn sydd. anghywir pan y mae 
yr honiad yn cyfodi oddiwrth esgeulusdod beius î 
chwilio i mewn ŷr gwirionedd yn eì gylch. Diffyg 
ystyriaeth addas o bwys y gwirionedd yw yr unig 
wreiddyn oddiar ba un y mae y cyfryw ymddyg- 
iad yn deilliaw. Dylai ystyr o bwys a gwerth 
y gwirionedd beri i bawb oedi llefaru cyn manwl- 
chwilio yn gyntaf i ansawdd gwrthrych eu had- 
roddiad. 4. 7rwybroffesu adrodd yr holl wirionedd, 
ac eto celu rhan o hono, gyda bwriad î dwyllo. Er 
fod dirgelu peth weithiau yn addas a chanmolad- 
wy, ac ernad ydym bob amser dan rwymau i 
adrodd yr olla wyddom yn nghylch yr hyn y 
byddom yn dewis adrodd peth; eto os byddwn yn 
proffesu adrodd y cwbl a wyddom am dano ac yn 
peidio, yr ydym yn euog o gelwydd, er i'r hyn a 
adroddwyd genym fod yn hollol wirionedd; 
oblegyd er ei fod yn wirionedd, etonid y gwirigyd 
ydyw, nid yr hyn oeddym yn broffesu ei adrodd 
ydyw. 5.. Trwy osod llw aral ar destyn eu 
hadroddiad, ŵ'r dyben 4 beri iddo ymddangos mewn 
agwedd hollol wahanol i'r peth ydyw mewn gwir- 
ionedd. O, mor fynych y gwneir hyn â geiriau, 
ymddygiadau, gweithredoedd, tybiau, a daliadau 
eraill, gan ddynion! _ Y ffordd amlaf o ddyweyd 
celwydd yw hon, ysgatfydd, a bob ffordd; ac y 
mae yn annichonadwy dychymygu y niwaid a 
effîeithir trwyddi. 6. 7rwy weniaith a gogan- 
iaeth. /. Trwy dwyll resymiad (sophisiry), wrth 
amddiffyn unrhyw athrawiaeth, achos, neu arfer- 
iad. 8. Trwy addewid-doriad. Pan y gwneir 
addewid ddiamodol, neu pan y byddo amodau 
addewid a wnaethpwyd genym wedi eu cyflawni, 
yr ydym dan rwymau i'w chyflawni yn hollol yn 
ei hystyr eglur a chywir. Ni all dim ein rhydd- 
hau oddiwrth y rhwymau hyn, oddieithr bod y 
cyflawniad naill ai yn anmhosibl neu anghyfreith- 
lon, neu ynte fod y derbyniwr yn ein rhyddhau 
oddiwrtho. Ar bob amgylchiad arall y mae tor- 
iad yr addewid yn gelwydd, ac o'r hyn lleiafmor 
feius, gwael, a ffìaidd ag unrhyw gelwydd arall. 

Yr achosion o'r pechod hwn ydynt yn gyffred- 
inol, yr Aoll demtasiynau ag sydd yn cymell dyn- 
ion iddo. Y mae dynion yn adrodd celwydd yn 
aml er mwyn cyrhaeddyd elw, anrhydedd, awdur- 
dod, a mwyniant; er mwyn dwyn oddiamgylch 
ddybenion pleidiol; er mwyn enill dadl; er mwyn 
rhoi blinder i wrthwynebwr neu elyn, yn nghyda 
llawer o bethau eraill. Ond yr achosion dechreuol 
o hono, a'r prif achosion hefyd, yw y rhai hyny 
sydd yn tueddu i feithrin difaterwch gyda golwg 
ar y gwirionedd yn meddyliau plant; ac i'w 
harwain i arferyd dyweyd yr hyn nad yw gywir, 
Y mae y rhai hyn yn llawer; ac yn eu mysg y 
mae y pethau dilynol yn nodedig:—Yn I. Dy- 
wedyd pethau anghywir wrthynt ac yn eu clyw, 
o ddifrif, neu mewn ffordd gellwerus.. 2. Addaw 
gwobrwyon iddynt heb eu rhoddi; a bygwth cosb- 
edigaethau arnynt heb eu gweini. 3. Eu harfer- 
yd i adrodd y pethau a welont ac a glywont; a'u 
canmol am hyny. 4. Eu harferi fod yn siaradus 


ac ymofyngar, yn neillduol yn nghylch pethau 
na pherthynant iddynt. 5. Peidio argraffu ar eu 
meddyliau y mawr berygl a'r niwaid o wyro oddi- 
wrth y gwirionedd yn y peth lleiaf; a'r budd a'r 
lles o ddywedyd y gwirionedd, eriddynt (rwy hyny 
osod eu hunain dan anfantais. 6. Esgeuluso eu 
canmol, a'u gwobrwyo am ddywedyd, y gwirion- 
edd, yn enwedig pan y byddont dan brofedigaeth 
i'r gwrthwyneb. 7. Esgeuluso eu ceryddu yn 
addas a phrydlon, am y gogwyddiad lleiaf o'u 
heiddo at anghywirdeb mewn gair ac ymddygiad. 
8. Eu ceryddu yn rhy. erwin a llym am feiau 
bychain a phlentynaidd. 9. Eu gadael i ymgym- 
ysgu a chyfeillachu â chyfoedion anwireddus ac 
anfoesgar. 10. Esgeuluso eu magu a'u meithrin 
yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd, neu eu 
dwyn ì fyny yn grefyddol. 

Y mae amryw fath o gelwyddau, megys yn 1. 
Celwydd niweidiol, sef y cyfryw a ddywedir er 
mwyn niweidio ein cymydog yn ei berson, ei 
gymeriad, neu ei feddianau. 2. Celwydd swydd- 
gar; sef y cyfryw a ddywedir er mwyn ein budd 
ein hunain neu eraill. 3. Celwydd chwerthinus 
a chellweirgar; sef y cyfryw a adroddirggyda golwg 
ar ddifyrwch cymdeithasol. 4. Celwydd ffug- 
grefyddol; megys ffug-ysbrydoliaethau, ffug- 
lyfrau, ffug-wyrthiau,&c., y rhai a gamenwir yn 
ddichellion crefyddol (pious frauds.). 5. Celwydd 
ymddygiadol; sef ymddygiad anghywir, megys 
pe cyfeiriai rhyw un ei fys at ífordd groes i'r 
iawn, i'r dyben i gam-arwain dyeithr a_ ofynai y 
ffordd iddoi ryw le neillduol. Y mae ystyri 
ymddygiadau yn gystal ag i eiriau; ac y mae yn 
eglur fod yr hwn a gam-gyfarwyddai un arall 
trwy arwydd, yn euog o gelwydd, er na ddywed- 
odd un gair, yn gystal a phellefarasai i'r perwyl 
hwnw mewn geiriau eglur a phendant. 6. 
Celwydd gomeddïadol; sef peidio yn fwriadol ag 
adrodd yr hyn a ddylesid ei adrodd yn nghylch 
yr hyn a adroddir neu yr ysgrifenir am dano. 
7. Celwydd mwyseiriol; sef dywedyd un peth a 
meddwl peth arall, 

Y mae amryw awdwyr dysgedig, megys Origen, 
Paley, ac eraill yn barnu fod y fath beth a chel- 
wydd diniwaid, cyfreithlon, a chanmoladwy yn 
bod; yr hyn y gall dyn da ei ddywedyd a chyd- 
wybod ddihalog; sef yn 1. Y celwydd a ddywedir 
wrth un na fyddo ganddo un hawli wybod y 
gwirionedd yn nghylch y peth yr adroddir am 
dano. Ac ynneillduol, yn 2. Y celwydd a ddy- 
wedir i ddyben da; sef er mwyn amddiffyn ein 
meddianau neu ein bywydau ein hunain ac eraill. 
Yn mherthynas i hyn gellir sylwi fod yn eglur 
nad ydym dan rwymau i adrodd yr oll a wyddom 
bob amser, wrth bawb a ddygwyddont ymofyn 
âni; ond er y gallwn ac y dylem, ar amryw 
achosion a chyfrifon, fod yn ddystaw gyda golwg 
ar yr hyn a wyddom, eto fod yn eithaf amheus, 
os llefaru a wnawn, a ydyw yn gyfreithloni ni 
ddywedyd yr hyn nid yw wirionedd ar un achos, 
hyd yn nod pe gallem gadw ein bywyd ein hunain 
neu fywydau eraill trwy hyny. Nid yw gair 
Duw mewn un lle yn rhoddi ar ddealli ni fod 
celwydd yn gyfreithlon ar un achlysur; eithr yn 
hollir i'r gwrthwyneb, y mae yn gwahardd pob 
rhith drygioni—yn condemnio gwneyd drwg fel 
y del daioni yn hollol a diarbed —ac yn dywedyd, 
mai ““yr hwn a dwng i'w niwaid ei hun, ac ni 


CEL 


186 


CEN 


—  —c:——————a  .—— ada 'ar 


newidia, yw yrhwn a esgyn i fynydd yr Arglwydd, 
ac a drig yn ei le santaidd ef,” 1 Thes. v. 22; 
Rhuf.iii. 8; Ps. xv. 4.. Ar y dyb wrthwynebol, 
nid yw yn ymddangos fod yn ddyledswydd ar neb 
i ddyoddef merthyrdod dros enw ac achos Crist; 
na bod na gwobr na chanmoliaeth yn deilwng 
i'rrhaìa wnaethant hyny; gan y gallasent yn 
gyfreithlon ei hebgor trwy wadu eu proffes. 

Nid yw yr esiamplau ysgrythyrol o waith Ab- 
raham, Isaac, Jacob, &c., yn dywedyd yr hyn 
nid oedd gywir, yn gwneyd dim yn erbyn y 
sylwadau uchod, gan nad yw gair Duw yn un lle 
yn cymeradwyo yr hyn a wnaethant; eithr ei fod 
i'w briodoli naill aii ddiffyg eu gwybodaeth yn 
yr amser boreuol yr oeddynt yn byw ynddo, neu 
i'w hanmherffeithrwydd moesol. Nid oes neb a 
ryfygai haeru fod eu hesiampl yn hyn o ran yn 
ein rhwymo nii efelychu eu hymddygiad. Tyb- 
iem y gwridiai y dadleuwr gwresocaf dros gyf- 
reithlondeb celwydd, ar rai achlysuron, rhag 
hyny. 

Y mae y niwaid a'r anghyfiawnder o gelwydd 
yn ymddangos, l. Oddiwrth hawl naturiol a 
chyffredinol dynolryw i'r gwirionedd oddiwrth 
eu gilydd, mewn gair ac ymddygiad. 2. Oddi- 
wrth orchymyn Duw, Phil.iv. 8; Lef. xix. 11; 
Col,iii. 9. 3. Oddiwrth ddyben Duw ynrhoddi 
dawn ymadroddini; sef iamlygu ein meddyliau 
i'n gilydd, ac nid i'w cuddio. 4. Oddiwrth y 
gwarth y mae dywedyd celwydd yn ddwyn ar 
ddyn, a'r niwaid a'r anfanteision y mae trwy 
hyny yn gwneyd ei hun yn agored iddynt. 5. 
Oddiwrth ei duedd i ddinystrio pob cymdeithas, 
ac i anaddasu y meddwl i dderbyn argraílìadau 
crefyddol. 6. Oddiwrth y gosb drom sydd yn 
ei ganlyn, Dat. xxi. 8; xxii. 15; Ps.ci, /. Gwel 
Mwys. 4 

CELSUS, athronydd Epiecuraidd, yn yr ail 
ganrif, yr hwn a gyfansoddodd lyfr yn erbyn Crist- 
ionogaeth, yr hwn a alwodd efe AX0jc XMoyoc, 
h. y., Gair y Gwirionedd!! Gwrthwynebwyd 
hwn gan Origen, yr hwn trwy hyny a gadwodd 
y gwaith rhag ebargofiad bythol. Y mae y llyfr 
yn anmhrisiadwy, o herwydd ei fod yn cynwys 
addefiadau gelyn oedd yn byw chwech ugain 
a deg o flynyddoedd wedi esgyniad Crist, i brif 
ffeithiau ac athrawiaeth crefydd fel yr oeddynt 
yn cael eu pregethu gan yr apostolion, a'u cynwys 
yn eu hysgrifeniadau. Y mae y llyfr yn cynwys 
yn nghylch 80 o ddyfyniadau allan o lyfrau y 
Testament Newydd, y rhai y mae efe, nid yn 
unig yn cyfeirio atynt megys yn hanfodi y pryd 
hwnw, ond hefyd megys yn cael eu derbyn yn 
gyífredin gan y Cristionogion megys yn gredad- 
wy a dwyfol. Y mae efe yn fanylaidd iawn yn 
ei gyfeiriadau at amgylchiad bywyd Crist a'r 
apostolion, yr hyn a ddengys ei fod yn dra chyf- 
arwydd o honynt, ac nad oedd neb yn eu gwadu. 
Yn mhob lle y mae efe yn gwawdio y drych- 
feddwl o ddwyfoldeb ein Harglwydd, gan ei gyf- 
erbynu â'i dlodi, ei ddyoddefiadau, a'i angau ; 
yr hyn a ddengys nid yn unig fod Cristionogion 
yr oes foreuol hono yn addef eu crediniaeth 
yn yrathrawiaeth hono, ond hefyd i Celsus ei 
hun, er yn anghredadyn, ei chael yn yr ysgrifen- 
iadau y cyfeiria efe atynt, megys. ffynhonell ei 
gydnabyddiaeth a Christionogaeth. “* A ddywed- 
odd eich Duw chwi, medd efe, pan yn dyoddef 


cosbedigaeth, ryw beth fel hyn? Chwi a fynwch, 
medd efe, ei fod ef yn Dduw, yr hwn a orphen- 
odd fywyd cywilyddus trwy farwolaeth boenus.” 
““ Os tybiodd efe yn addasi ddyoddef marwolaeth, 
y mae yn eglur nad oedd y pethau a ddyoddefodd 
nac yn boenus nac yn drymion iddo; gan ei fod 
ef yn Dduw, ac yn cydsyniaw â hwynt,” &c. 
Gwel Lardner ac Origen yn erbyn Celsus. 

CELLWYR (cell), neu “frodyr a chwiorydd 
sant Alexius.” Cristionogion duwiol yn nechreu- 
ad y bedwaredd ganrif ar ddeg, y rhai pan oedd 
yr offeiriaid mewn modd cywilyddus yn esgeulus» 
eu dyledswyddau crefyddol, a wnaent i fyny eu 
diffyg o wasanaeth crefyddol, trwy ymweled â'r 
cleifion, a myned i angladdau. Gelwid hwynt 
Cellwyr oddiwrth eu dull o fyw mewn celloedd, 
yn neillduedig oddiwrth y byd; er nad oeddynt 
megys y mynachod yn treulio eu hamser mewn 
segurdod ffug-grefyddol. 

CELLWAIR, gair cyfansawdd o cell, a gwair, 
yn arwyddo siarad ac ymddygiad chwerthinus, 
ífol, ac ynfyd. Y gwrthwyneb i sobrwydd, syml- 
rwydd, difrifwch, a phrysurdeb. Yr un peth ag 
“ymadrodd ffol, a choeg-ddigrifwch;” pethau, 
medd Paul, nad ydynt weddus, Eph.v.4. Y 
mae cellwair â phob peth yn anweddus, yn enw- 
edigol â phethau santaidd a dwyfol; sobrwydd a 
difrifwch meddwl ac ymddygiad sydd yn gweddu 
y rhai hyn bob amser. 

CENAD, un wedi derbyn cenadwri oddiwrth 
ryw wr, neu deyrnas atun arall, a'i anfon i'w 
thraddodi. Y mae yn hanfodol i genad fod 
ganddo genadwri; ei fod yn ei deall a'i hamgyff- 
red; fod ganddo ddoniau i'w thraddodi; a'i fod 
yn onest a ffyddlon i'w hadrodd megys y derbyn- 
iodd hi, heb ychwanegu ati na thynu oddiwrthi. 
Ymae y gair Cenad yn gyfystyr âg angel, ac 
apostol. Y mae yn cael ei gymhwyso yn yr 
ysgrythyrau santaidd, at Grist a'i weision, yn 
neillduol yr apostolion, Job xxxiii. 29; 2 Cor. 
v. 20; viii. 28... Gwel Angel, Apostol. 

Yn bresenol, y mae y gair Cenad, mewn ystyr 
grefyddol, yn cael ei gyfyngu bron yn hollol at 
un wedi ei anfon gan ryw gorff, neu gymdeithas 
o ddynion i bregethu yr efengyl i blith y pagan- 
iaid, neu i gonglau tywyll o'n gwlad ein hunain. 
Herwydd hyd yr ydym yn clywed ac yn son yn 
aml am y cenhadau tramor a chartrefol, (Foreign 
and Home Missionaries.) Y mae gan amryw o'r 
enwadau crefyddol ag sydd yn ein gwlad ni eu 
cenhadau yn mhlith y paganiaid. Eu rhifedi 
gyda'u gilydd yn y flwyddyn 1823, ydoedd 629. 
Diameu eu bod yn llawer rhagor yn bresenol. 
Ar gynydd yr elont o hyd; canys y maey cyn- 
hauaf yn fawr, a'r gweithwyr yn anaml. 

CENADAETH, sefydliad o ddynion selog 
dros ogoniant Duw ac iechydwriaeth dynion, y 
rhaia anfonir i bregethu'r efengyl i wledydd 
pellenig, aci blith gwrthgredwyr. Ni all neb 
yn meddu'r radd leiaf o deimlad neu dosturi tuag 
at yr hil ddynol, i wadu'r angenrheidrwydd a'r 
buddioldeb o genhadaethau Cristionogol. Rhaid 
i bob un a ystyrio fod y rhan fwyaf o'r byd wedi 
ei orchuddio â thywyllwch dudew, ei fod yn 
rhwym yn nghadwynau creulondeb barbaraidd, 
ac yn gorwedd yn nghymysgfa afluniaidd 
anwybodaeth anifeilaidd, gytuno, os na fydd 
yn hollol amddifad o bob egwyddor o grefydd 


CEN 


187 


CEN 


a dynoliaeth, yn nybenion, a chanmawl egwy- 
ddorion y rhai hyny sydd yn ymwneyd â gor- 
chwyl mor haelionus. Ni fyddi ni pa fodd 
bynag, yn y lle hwn, ymosod ar amddiffyn y 
cenhadaethau, eithr cynhysgaeddwn y darllen- 
ydd â golwg fer ar yrhai hyny a sefydlwyd 
yn barod. 

Ymdrechodd Eglwys Rhufain, mewn modd 
arbenig, yn yr unfed ganrif ar bymtheg, i ledaenu 
ei chrefydd. Trigolion Portugal a'r Yspaen, a 
ffugiant iddynt gyflawni gorchestion yn nhaeniad 
y ffydd Gristionogol yn Asia, Affrica, ac America: 
ond pan ystyriom yr holl arferiadau coel-grefyddol 
a ddysgasant i rai, a'r holl greulonderau a arfer- 
asant tuag at eraill, y mae'r drwg a achosasant yn 
ymddangos yn llawer mwy na'r daioni a gyflawn- 
asant. Bu y Dominiciaid, y Ffrancisciaid, ac 
urddau crefyddol eraill, dros beth amser yn 
dra selog gyda golwg ar ddychweliad y pagan- 
iaid ; ond y Jesuitiaid a'u maeddasant hwynt oll 
yn nychweliad anghredinwyr Affrica, Asia, ac 
America. Taenodd Xavier ychydig wybodaeth 
o'r grefydd Babaidd yn ngorsafoedd Portugiaidd 
yr India Ddwyreiniol, yn y rhan fwyaf o gyfandir 
India, ac yn Ceylon. Yn 1549 mordwyodd i 
Japan, a sylfaenodd eglwys yno, yr hon a_ ddy- 
wedir ei bod un amser yn cynwys yn nghylch 
600,000 o Gryistionogion. Eraill ar ei ol ef, a 
dreiddiasanti China, ac a sylfaenasant eglwys 
yno, yr hon a barhaodd 170 o flynyddoedd. Yn 
nghylch 1580, eraill a dreiddiasanti Chili a Pheru, 
yn neheudir America, ac a ddychwelasant y 
brodorion. Eraill a ymegniasant i ddychwelyd 
y Groegiaid, y Nestoriaid, y Monophysitiaid, a'r 
Abyssyniaid, a'r Coptiaid Aifftaidd. Ond fel y 
sylwa un, “Y mae'n dra amheus a ddylai dysg- 
yblion Xavier, a dychweledigion Loyola a Domi- 
nic, gael eu derbyn i blith rhif y Cristionogion, 
neu a ddylai eu llafur gael edrych arno megys 
yn ychwanegiad at gynydd, yn hytrach na 
rhwystr Cristionogaeth. Sicr yw fod y moddion 
a ddefnyddiodd y dynion hyn yn tueddu yn 
hytrach i wneyd dysgyblion iddynt hwy eu 
hunain, ac i Babau Rhufain, nag i addasu'r 
meddwl i dderbyn y gwirionedd efengylaidd.” 
Pa fodd bynag, y cenhadau hyn a lafuriasant yn 
y gorchwylhwn gyda sel danbeidiol, a diwyd- 
rwydd diflino. Yn 1622 yr ydym yn cael y Pab 
yn sefydlu cynulleidfa o gardinaliaid er Medaen- 
iad y ffydd, gan eu cynhysgaeddu âg ardreth 
helaeth, ac â phob angenrheidiau er hwylusaw'r 
genhadaeth yn ei hamcan. Yn 1627 ychwaneg- 
odd Urban hefyd y coleg er lledaeniad y ffydd; 
yn yr hwn yr addysgid y cenhadau yn ieithoedd 
y gwledydd i ba rai yr anfonid hwynt. Ffrainc 
hefyd a gopiodd esiampl Rhufain, gan ffurfio 
sefydliad i'r un perwyl. Y Jesuitiaid a honent 
fod y flaenoriaeth yn perthyn iddynt hwy, o 
herwydd eu sel, eu dysgeidiaeth, a'u hymroddiad 
i wasanaeth yr esgobaeth santaidd, sef y. Babaeth. 
Y Dominiciaid a'r Ffrancisciaid, yn nghyd âg 
eraill a ymddadleuent â hwynt am y flaenoriaeth. 
America a gororau Asia oeddynt brif feusydd eu 
llafur. Treiddiasant i gilfachau gwylltion Amer- 
ica; ac ymwelsanta gororau anadnabyddus Siam, 
'Toncwin, a Cochin China. Ymwelsant ag ym- 
erodraeth eang China ei hun, a rhifasant filiwnau 
yn mhlith eu dychweledigion. — Beiddiasant 


wynebu peryglon llywodraeth ormesol Japan. 
Yn yr India efelychasant ddull a. gerwinderau'r 
Braminiaid, ac ymffrostiasant i un o'u cenhadau, 
mewn un flwyddyn, fedyddio mil o ddychweled- 
igion yn nhueddau Malabar. Eu dyoddefiadau, 
pa fodd bynag, oeddynt fawriawn. Yn China a 
Japan erlidiwyd hwynt yn y modd mwyaf 
arswydus, a chafodd miloedd eu dinystrio, a 
hwythau o'r diwedd eu hollol alltudio o'r ymer- 
odraethau. Y Capuchiaid yn benaf a lafuriasant 
yn Affrica; ond nid yw yn ymddangos iddynt 
gael nemawr o lwyddiant. Ac yn America, 
ofnwn na chafodd eu hymdrechion llafurus ond 
ychydig effaith er gwir ddychweliad y brodorion 
i'r gwirionedd. 

Yn y flwyddyn 1621, yr Isellmyniaid a agor- 
asant eglwys yn ninas Batafia, ac oddiyno an- 
fonwyd gweinidogion i Amboyna. Yn Leyden, 
gweinidogion a chynorthwyau a gawsant eu ha- 
ddysgu gyda golwg ar genadaethau dan olygiad 
yr enwog Walaeus, a chawsant eu hanfon i'r 
dwyrain, amiloedd a gofleidiasant y grefydd Grist- 
ionogol yn Fformora, Columba, Java, Malabar, 
&c.; ac er i'r achos ddiflanu mewn rhai manau, 
y mae eglwysi yn aros eto yn Ceylon, Sumatra, 
Amboyna, &c. 

Yn y flwyddyn 1705, anfonodd Ffrederic IV., 
o Denmark, i brif ysgol Hale, yn yr Almaen, 
am genhadau i bregethu'r efengyl yn nghyffin- 
iau Malabar a'r India Ddwyreiniol; a Ziegen- 
balg a Phutsche oeddynt y rhai cyntafa ddefn- 
yddiwyd ar y genhadaeth bwysfawr hon; a 
chafodd eraill eu hychwanegu atynt yn fuan, y 
rhai a lafuriasant gyda chryn lwyddiant. Dy- 
wedir ìi fwy na 18,000 o'r Gentwaid gael eu 
dwyn trwy eu hofferynoliaeth hwynt i gofleidio 
Cristionogrwydd. 

Cafodd gwaith mawr ei gyflawni yn mysg y 
cenhedlaethau Indiaidd yn ngogledd America. 
Un o'r offerynau cyntaf ac enwocaf yn y gor- 
chwyl hwn ydoedd y rhagorol Eliot, a gyfenwir 
yn gyffredin yn apostol India, yr hwn, o amser 
ei fynediad i Loegr Newydd yn 1691, hyd ei 
farwolaeth yn 1690, a gysegrodd ei hun yn hollol 
i'r gorchwyl pwysig hwn trwy bregethu ac ys- 
grifenu, a chyfieithu'r Beibl a llyfrau eraill i'r 
dafodiaith gynhenid. Ychydig flyneddau wedi 
hyn, Thomas Mayhew, Yswain, llywodraethwr 
a braint-feddianydd Ynysoedd Gwinllan Martha, 
yn nghyd a rhai ynysoedd cymydogaethol, a 
ymdrechodd yn fawr tuag at ddychweliad yr 
Indiaid yn y rhan hono o Ainerica, Casglodd a 
ffurfiodd ei fab Ioan eglwys, yr hon ar ol ei farw- 
olaeth ydoedd yn analluog i gynal gweinidog; 
o ba herwydd yr hen wr boneddig ei hun, yn 
ddeg a thriugain oed, a ymroddodd i fod yn 
ddysgawdwr ynddi, a pharhaodd i fod felly dros 
fwy nag upain mlynedd; ac ar ol ei farwolaeth, 
ei wyr a'i orwyr a'i canlynasant ef yn yr un 
gorchwyl. Yr oedd Mr. D. Brainerd hefyd yn 
genad gwir dduwiol a llwyddianus yn mhlith yr 
Indiaid Suscwehanaidd a Delewaraidd. Y mae 
ei ddydd-lyfr yn cynwys enghreifftiau o ddy- 
chweliadau tra hynod. 

Ond y mae y Morafiaid wedi rhagori ar bawb 
yn eu hymdrechiadau cenhadol. Y mae gan- 
ddynt hwy amryw genadaethau; a thrwy eu sel 
barhaol dywedir fod uwchlaw 29,000 o'r mwyaf 


CEN 


188 


CEN 


anwybodus o ddynolryw yn ngwahanol barthau 
; byd wedi cael eu dwyn i wybodaeth o'r gwir- 
ionedd. Rhifedi mawr yn ynysoedd Danaidd 
St. Thomas, St. Jan, St. Croix, ac yn ynysoedd 
Brytanaidd Jamaica, Antigua, Nevis, Barbadoes, 
St. Kitts, a Tobago, a ddygwyd trwy eu gweini- 
dogaeth hwynt i addoli Duw mewn ysbryd a 
gwirionedd. Yn ardaloedd anroesawgar Green- 
land a Labrador cawsant lwyddiant mawr, wedi 
myned trwy beryglon a dyoddefiadau anhygoel. 
Yr Indiaid Arrowacaidd a Negroaidd yn Surinam 
a Berbice, a gasglwyd ganddynt hwy yn gynull- 
eidfaoedd o bobl ffyddlon. Canada, ac Unol 
Daleithiau Gogledd America, trwy eu hoiferyn- 
oliaeth hwy, a roddasant brofion dedwydd o allu 
yr efengyl. Hyd yn nod yr iselaf o'r hil ddynol 
o ran anifeildeb ac anwybodaeth, yr Hotentot- 
iaid, a ffurfiwyd yn gymdeithasau ; a dywedir 
fod uwchlaw 700 yn addoli Duw yn nghlwff y 
barbariaid, gerllaw Penrhyn Gobaith Da. Gall- 
asem grybwyll hefyd yn nghylch eu hymdrech- 
ion i oleuo y Dwyrain bell, cyffiniau Coroman- 
del, ac ynysoedd Nicobar; eu cynhygion i 
dreiddioi Abyssinia, i ddwyn yr efengyl i Persia 
a'r Aifft, ac i esgyn mynyddoedd Cawcasus, 
Mewn gwirionedd, pa le y cawn ddynion a lafur- 
iasant yn gyffelyb i'r rhai hyn? Y mae eu 
bamynedd anorchfygol, eu sel reoleiddiedig, eu 
callineb gwastadol, a'u hunanymwadiad mawr, 
yn gwir deilyngu y gymeradwyaeth uchelaf. Ac 
nid ydynt hwy yn Jiffygio yn y gwasanaeth 
anrhydeddus; canys y mae ganddynt o hyd 
]uaws mawr o genadau yn llafurio yn ngwahanol 
barthau y byd. Gwel Morafiaid. 

Gwnawd daioni hefyd gan y Trefnyddion Wes- 
leyaidd, y rhai yn sicr nid ydynt y lleiaf yn y 
gorchwyl cenhadol. Y mae ganddynt amryw 
genhadon yn y tiriogaethau Brytanaidd yn Ame- 
rica, ac hefyd yn yr India Orllewinol. Gwel 
Trefnyddion. 

Yn 1791 sefydlwyd cymdeithas yn mhlith y 
Bedyddwyr, a alwyd “Cymdeithas y Bedyddwyr 
Neillduol, er taenu yr efengyl yn mhlith y Pagan- 
iaid;” tan nawdd hon y danfonwyd cenhadon i 
India, y rhai a gawsant gryn lwyddiant, yn enw- 
edigol yn y gorchwyl o gyfieithu yr ysgrythyrau 


i amryw o'rieithoedd a'r tafod-ieithoedd Indiaidd. 


Y mae ganddynt genhadau hefyd yn yr India 
Orllewinol, ymdrechiadau pa rai a fendithiwyd 
mewn modd arbenig er dychwelyd llawer o'r 
caethion tlodion at, yr Avglwydd. 

Yn y flwyddyn 1795, cafodd Cymdeithas Gen- 
hadol lundain ei ffurfio; yn ol ansawdd ei 
chyfansoddiad nid ydyw hon yn cael ei chyfyngu 
o fewn cyfíiniau un blaid neillduol o Gristionog- 
ion, eithr y mae yn cynwys esgobion, benuriad- 
yddion, ac anymddibyniaid, y rhai a gynhaliant 
gylchwyl flynyddol yn Llundaiu yn Mai. Sef- 
ydlwyd cenhadaethau gan y gymdeithas hon yn 
ynysoedd Mor y Deheu, yn yr India Orllewinol, 
yn y rhan ddeheuol c Affrica, yn India, China, 
a Siberia, yn y rhan amlaf o ba lcoedd y mae 
llafur y goruchwylwyr mewn modd arbenig, yn 
enwedigol yn ynysoedd Mor y Deheu, y rhai 
ydynt uwchlaw ugain o rifedi, a lle mae eilun- 
addoliaeth wedi ei hollol ddinystrio, amryw eg- 
]wysi wedi eu ffurfio, ac amryw filoedd o'r bro- 
dorion yn rhoddi prawf boddhaol o gywir ddy- 


chweliad. Yn ol mynegiad 1891, y mae gan y 
gymdeithas hon 80 gorsaf, 90 o genhadau Europ- 
aidd, heblaw 21 o argraffyddion, ysgolfeistri, , 
&c., a dysgawdwyr brodorol, yn gwneyd i fyny 
yn nghylch 400 o rifedi. Y mae yn nghylch 
20,000 o blant a dynion oedranus dan addysg 
yn yr ysgolion. Y mae traul flynyddol y gym- 
deithas hon yn bresenol uwchlaw 40,000 o 
bunau. 

Heblaw y cymdeithasau rhagddywededig, y 
mae rhai eraill wedi eu ffurfio mewn cysylltiad 
a'r Eglwys Wladol. Yn y flwyddyn 1699, sef- 
ydlwyd cymdeithas yn Lloegr, er Taeniad Gwy- 
bodaeth Gristionogol. Yn 1761, cafodd un arall 
ei ffurfio er Taeniad yr Efengyl mewn Gwledydd 
Tramor. Yn yr Alban, o gylch y flwyddyn 
1700, sefydlwyd cymdeithas er Taeniad Gwybod - 
aeth Gristionogol. Yn 1800, ífurfiwyd y Gym- 
deithas Genhadol Eglwysig. Ei gorsafoedd yd- 
ynt 56 o rifedi,—yn India, Affrica Orllewinol, 
Australia, Mor y Canoldir, yr India Ddwyrein- 
iol, ac America Brydeinig. Ei thraulam 1891, 
ydoedd £44,266 1as. 9c. 

Y mae cymdeithasau gyda golwg ar ledaeniad 
yr efengyl, wedi cael eu ífurfio mewn amryw 
leoedd eraill heblaw y rhai a enwyd, yn enwed- 
igol yn America, yn neillduol y gymdeithas 
egniol hono a gyfenwir ““ Eisteddfod y Cenhad- 
aethau Tramor,” cenhadau yr hon ydynt yn 
llafurio yn ynysoedd Sandwich, Palestina, Ar- 
menia, ynysoedd Groeg, ac India. Oddiwrth y 
cyfan, ymddengys yn eglur y bydd i lewyrch 
gwybodaeth yr efengyl ogoneddus ymledaenu yn 
fwy nag erioed trwy'r ddaear. A phwy yn 
meddu unrhyw ofal am eneidiau dynion, unrhyw 
gariad at y gwirionedd ac at grefydd, nad ydyw 
dan rwymau i lawenhau o herwydd ffurfiad, 
rhifedi, a llwyddiant y sefydliadau hyny ag y 
mae nid yn unig achosion tymhorol dynion, ond 
hefyd eu dedwyddwch tragywyddol yn wrthrych 
iddynt. Y mae fy enaid yn gorlenwi o lawenydd, 


“a'm llygaid o ddagrau wrth ystyried yr effeithiau 


dymunol ac ehelaeth ag sydd yn debyg o gymer- 
ydlle. Bydd i'r meddwl annysgedig dderbyn 
egwyddorion heddychol crefydd a rhinwedd; i'r 
barbariaid anwar i lawenhau yn mendithion 
helaethlawn gwareidd-dra, a theimlo eu rhin- 
weddau iachusol; ac i'r eilunaddolwr anwybodus 
gael ei gyfarwyddo i offrymu gweddiau a mawl 
i'r gwir Dduw, ac adnabod ffordd iechydwriaeth 
trwy Iesu Grist. Trigfanau trawsder a droir yn 
drigfanau heddwch a dyogelwch, tra bydd i an- 
wybodaeth a choel-grefydd roddi eu ffordd i 
fendithion nefolaidd, gwybodaeth, purdeb, a 
llawenydd. O ddedwydd ddynion, a ddefnyddir 
fel offerynau. yn y fath achos; y rhai ydych yn 
ymwrthod â'ch cysuron personol, yn ymadael 
â'ch gwlad gynhenid, ac yn cysegru eich hunain 
yn wirfoddol at y fath wasanaeth goconeddus ac 
anrhydeddus! Heddwch a llwyddiant a fyddo 
gyda chwi! Buck. 

CENADWRI, yr hyn a fyddo gan genad i'w 
adrodd wrth y rhai y byddo wedi ei anfon atynt, 
dros, ac oddiwrth yr hwn a fyddo yn ei anfon, 
Luc xix. 14; 1 Ioani.5. Cenhadau dros Grist 
oedd yr apostolion, ac ydyw gweinidogion y gair; 
a'r genadwri a ymddiriedwyd i'w gofal i'w had- 
rodd i ddynion, ydyw yr efengyl. Gwel Efengyl. 


CEN 


189 


CEN 


CENEDL, yn briodol a arwydda rai yn hanu 
o'r un cyff, gwreiddyn, neu lwynau, Act. xiii. 26. 
Yn gymhariaethol, eglwys, neu bobl Dduw, Esa, 
xxvi. l5; 1 Pedrii. 9. Gelwir pobl Dduw yn 
“genedl,” i arwyddo undeb a pherthynas ei 
haelodau â'u gilydd; lluosawgrwydd eu rhif; eu 
tarddiad o'r un gwreiddyn cyffredin, sef Duw ; 
eu hawl yn yr un breintiau; eu darostyngiad i'r 
un cyfreithiau a rheolau; eu llywodraethiad gan 
yr un pen a brenin; a'u tebygolrwydd i'w gilydd 
mewn iaith, arferion, a thrwsiad.. Y maent yn 
cael eu galw yn “ genedl santaidd” mewn cyf- 
. erbyniad i Israel gynt, ac o herwydd eu bod 
wedi eu neillduo gan Dduw, a'u neillduo eu hun- 
ain ì'w wasanaeth a'i glod. Peth santaidd yw 
peth cysegredig, neillduedig. 

CENHEDLOEDD, pawb ond yr Iuddewon, 
Lucii. 32; 1 Pedriv. 3. 

CENFIGEN, gair cyfansawdd o cen a migen, 
ac yn arwyddo blinder a phoen o herwydd 
llwyddiant naturiol neu grefyddol un arall, yn 
cael ei gymdeithasu â drwg ewyllys tuag ato, 
neu ddymuniad drwg iddo. 

“ Addefir yn gyffredin, (medd un ysgrifenydd 
rhagorol), fod cenfigen yn un o'r tymherau 
gwaethaf o eiddo y galon ddynol. Nid oes neb 
yn cael ei feio am amddiffyn ei iawnderau, ac 
anì ddangos anfoddlonrwydd tuag at elyn ma- 
leisus; ond coleddu drwg ewyllys tuag un na 
wnaeth un ymosodiad ar ein iawnderau, ac na 
chynhygiodd ein drygu, sydd egwyddor hollol 
annaturiol, ïe, gellir ychwanegu, ddieflig. Her- 
wydd hyn y mae dyn o gymeriad cenfigenus yn 
cael ei ffieiddio a'i gasau yn gyffredinol gan bawb. 
Y mae pawb yn diarddel y cymeriad; a'r rhai 
sydd yn teimlo eu hunain i raddau dan awdurdod 
ysbryd cenfigenllyd a ymdrechant hyd y gallont 
i'w ddirgelu.” Prif achosion y dymcr ffìaidd 
hon ydyw balchder, cybydd-dod, anfoddlon- 
rwydd, segurdod, a diogi. Ei phrif arwyddion 
ydynt gofid o herwydd llwyddiant un arall; 
llawenydd yn ei aflwyddiant; dyweyd yn ddrwg 
am dano; ei wrthwynebu yn ei amcanion, a | 
chynyg ei niweidio yn ei gymeriad a'i feddianau. 
Y prif gyfareddau rhagddi ydynt, ystyriaeth o'i 
hansawdd bechadurus a niweidiol; a'r niwaid y 
mae yn ei achosi yn y byd; a'r niwaid a'r boen 
y mae yn ei wneuthur i'w deiliaid; o'i gwrth- 
wynebiad i Dduw yn ei natur, ei air, a'i weith- 
redoedd; o'i thebygolrwydd i natur ac ansawdd 
y diafol; o'r barnedigaethau tymhorol y mae 
wedi ei ddilyn yn mhob oes ar ei choleddwyr; 
ac o'r sicrwydd y bydd iddi yn y diwedd, os par- 
hant i'w meithrin, eu cau allan o'r nefoedd, a'u 
cloi yn uffern dros byth. Yn bendifaddeu, os 
ydym am gael ein gwared oddiwrthi, bydded ìi ni 
offrymu gweddiau yn aml at yr Hollalluog Dduw, 
am ei ras a'i ysbryd i ddarostwng a marweiddio ein 
llygredd, a'n llenwi â chariad ac ewyllys da tuag 
at bob dyn. Cofiwn mai yr Arglwydd sydd yn | 


teyrnasu; a'i fod ef yn trefnu sefyllfaoedd ac 
amgylchiadau pawb yn y modd goreu a doethaf; | 
ac hefyd mai ei gyngor ef a saif, a'i holl ewyllys 
a wneir. Cofiwn, O, cofiwn, ei bod yn llawer | 
gwell arnom na'n haeddiant; ac nas gall na_ 
byddai fod pawb yn llwyddo yn ddaioni i ni, a'r | 
gwrthwyneb yn niwaid. | 
CENHEDLIAD, y weithred o enill had, , 
2B 


neu ymddwyn plant, neu blentyn; beichiogiad. 

CENHEDLIAD DIHALOG, tyb ddisail a 
goleddir yn eglwys Rhufain ac eglwys Groeg, 
gyda golwg ar y forwyn Fair, sef iddi gael ei 
hymddwyn yn ddihalog, a'i bod oherwydd hyny 
yn hollol rydd oddiwrth frychni pechod gwreidd- 
iol. Y dyben o ddyfeisio y dyb hon ydoedd 
gosod sylfaen i'r parch coelgrefyddol a dalant i 
fam ein Harglwydd; a rhoddi rheswm, efallai, 
am burdeb dihalog dynoliaeth ein Iachawdwr. 
Dros ganoedd o flynyddoedd bu y dyb hon yn 
destun dadl yn yr eglwys; rhai yn ei mabwys- 
iadu ac eraill yn ei gwrthod. Yn y ddeuddeg- 
fed ganrif, cafodd ei gwrthod gan Bernard, yn 
groesi gymanfa Lyons; cofleidiwyd hi gan y 
Ffrancisciaid, a gwrthodwyd hi gan y Domi- 
niciaid; y naill yn canlyn Scotus, a'r lleill 
Thomas. Caniataodd Sextus IV., er ei fod yn 
Ffrancisciad, oddefiad yn mherthynas i'r pwnc. 
Penderfynodd cymanfa Trent yn ei phumed 
eisteddfod, fod athrawiaeth cenhedliad dynolryw 
mewn pechod gwreiddiol i gynwys pawb, ond ; 
forwyn fendigaid... Adnewyddwyd y ddadl ddi- 
fudd hon yn mhrif ysgol Paris tua diwedd yr 
unfed ganrif ar bumtheg. Yn yr Ysbaen, cyfod- 
odd i'r fath raddau o boethder, fel y gorfu ar y 
brenin anfon amryw weithiau i Rufain, yn amser 
Paul V., a Gregory XV., i erfyn arnynt ei ther- 
fynu trwy ordinhad babaidd (buM); ïe, fel yr 
addunedai marchogion milwraidd o urdd St Iago 
y Cleddyf, Alcantara, a Chalatrafa, wrth dder- 
byn eu hurddau gwahanol, i'w hamddiffyn. Yn 
1708, penododd Clement XI.i wyl gael ei chadw 
trwy yr holl eglwysi, er anrhydeddu y cenhedl- 
iad dihalog. _ Er y pryd hwnw cafodd ei dderbyn 
yn eglwys Rhufain fel tyb, eithr nid fel erthygl 
grefyddol. Y mae y pwnc yn cael ei gredu yn 
ddiysgog yn eglwys Groeg, a gwyl flynyddol 
wedi ei sefydlu er anrhydedd i'r amgylchiad, yr 
hon a gyfenwir Cenhedliad St. Anne, Cyhoedd- 
odd Pedr o Aloa et 4Astorga fwy na 40 cyfrol 
anferth ar y pwnc !! 

CENHEDLIAD GWYRTHIOL, enw a arfer- 
ir gan dduwinyddion i ddynodi ffurfiad goruch- 
naturiol corff Crist yn mru Mair, o'i sylwedd hi. 
Dichon fod golwg ar hyn yn yr addewid gyntaf 
a'r datguddiad blaenaf a roddwyd o Grist i ddyn 
erioed; a bod yr enw “ Had y Wraig” yn ei 
ragolygu. Gelwir ef felly, tebygol, am y cawsai 
ei genhedlu (rwy rinwedd-yr addewid, o wraig 
ddyweddiedig, heb dad. Sicr yw fod hyn yn 
c»el ei ragfynegu yn Esa. vii. 14; Jer. xxxi. 22; 
ac iddo gael ei gyflawni yn nghyflawnder yr am- 
ser; o ba herwydd y dywedir wneuthur Jesu 
Grist o wraig, Gal. iv. 4; Math. i. 18—21. Me- 
gys yr oedd yn angenrheidiol fod Crist yn wir 
ddyn, wedi ei eni o wraig, er bod yn addas Wa- 
redwr i ni; felly hefyd yr oedd yn anhebgorol 
angenrheidiol i'r un dyben iddo gael ei genhedlu 
o wraig, mewn modd goruwchnaturiol; canys pe 


| daethai o lwynau Adda yn ol trefn natur, buasai 


yn cael ei gynrychioli gan Adda, a'i eni o gan- 
lyniad dan felldith y cyfamod toredig, yn ol Eph. 
ii. 3; ac felly buasai yn amddifad o santeidd- 
rwydd gwreiddiol, a than wg Duw, ac yn anaddas 
iwaredu pechaduriaid o'r sefyllfa hono. Ond 


| gan i'w ddynoliaeth gael ei ffurfio mewn modd 


gwyrthiol, trwy rinwedd yr addewid a gaull 


CEN 


190. 


CER 


CE 


Ysbryd Duw, yn mru morwyn, nid oedd efe yn 
cael ei gynrychioli gan Adda; achafodd ei natur 
eì dyogelu rhag llwgr gwreiddiol; ac y mae efe yn 
ben cyfamod arall, yr ail ddyn, yr Arglwydd o'r 
nef, I Cor. xv. 47. Fel hyn y mae y gwr yn 
ddyledus i'r wraig am iechydwriaeth, fel yr oedd 
y wraig yn ddyledus i'r gwr am fodolaeth, 1 Cor. 
xi. 11, 12. Gall ef ddywedyd, “ Ni chawswn 
iechydwriaeth hebot ti;” a hithau ddywedyd, 
“ Ni chawswn fodolaeth hebot tithau. 

Y mae y Sosiniaid diweddar yn gwadu cen- 
hedliad gwyrthiol coríf Crist yn mrumorwyn; ac 
i'r dyben i amddiffyn eu tyb, wedi cynyg diddymu 
cywirdeb yr hanes ysgrythyrol am dano, ac wedi 
argraffu y penodau lle cynhwysir hi, yn eu Testa- 
ment hwy, mewn llythyrenau Italaidd, iarwyddo, 
heb unrhyw awdurdod feirniadol, nad ydynt yn 
perthynu i'r testun ysbrydoledig. Beth na wna 
dynïon er amddiffyn eu tybiau anwylaidd ? 

*€Nid anhawdd fyddai dangos, (medd esgob 
Horsley), fod cenhedliad gwyrthiol corff Crist, 
o'i ganiatau, yn rhagolygu athrawiaethau pwysig 
iawn ar ymgnawdoliaeth ein Harglwydd. Y mae 
cenhedliad gwyrthiol ein Harglwydd yn cynwys 
fod uwch dybeni'w ddyfodiad na bod yn ddysgawd- 
wr yn unig. Gallasai hyny gael ei gyflawni gan 
ddyn yn unig wedi ei gynysgaeddu ag ysbryd pro- 
ffwydoliaethol.. Canys pa addysg bynag y mae 
dyn yn alluog i'w dderbyn, gallasai dyn yn unig 
fod yn offeryn i'w gyfranu. Pe addysgu yn unig 
gan hyny fuasai dyben dyfodiad Crist, gallasai 
dyn yn unig ei gyllawni, ac ni buasai y cenhedl- 
iad gwyrthiol yn angenrheidiol. Gan hyny, 
daeth yr hwn a ddaeth yn y ffordd wyrthiol hou 
i ryw ddyben uwch nag y gallasai dyn yn unig 
ei ateb. Daeth yn bechaberth drosom mi, fel 
y'n gwnelid ni yn gyfiawnder Duw ynddo ef.” 


uch. 
CENHEDLIAD EIN HARGLWYDDES, 
urdd grefyddol a sefydlwyd gan BPBeatrïie de 
Sylva. 
“CENHEDLIAD TRAGYWYDDOL. Gwel 
Tragywyddol Genhedliad. 
CENNICOTT. Benjamin Kennicott, D.D., 
a anwyd yn Totnes, yn swydd Devon, yn 1718. 
Y mae yn dra adnabyddus yn y byd dysgedig- 
aethol trwy ei gyhoeddiad gorchestol o'r Beibl 
Hebraeg, yn nghyda chyhoeddiadau eraill. Ym- 
ddangosiad cynar ei dalentau dysgleirwych a 
barodd i ryw foneddigion sylwi arno, y rhai a'i 
danfonasant efi Rydychain, ac a'i cynaliasant 
ef yno tra parhaodd ysbaid ei fyfyrdodau athro- 
fâol. Nid hir y bu yn Rhydychain cyn hynodi 
ei hun trwy ddau draethawd—un ar Bren y 
Bywyd, a'r llall ar Offrymau Cain ac Abel: o 
herwydd pa rai y cafodd ei anrhegu yn rhad ôg 
urdd Baglwr y Celfyddydau yn gynt o flwyddyn 
na'r amser penodedig. Yn fuan wedi hyny en- 
illodd enwogrwydd ychwanegol trwy gyhoeddiad 
amryw bregethau achlysurol, y rhai a gawsant 
dderbyniad da. Yn y flwyddyn 1753, efe a 
osododd sylfaen ei brif waith, ac a drenliodd 
amser mawr mewn ymofyniad am, ac ymchwil- 
iad i law-ysgrifeniadau Hebreig gyda golwg ar 
eglurhad ei bynciau, neu ei faterion. Efe a gy- 
: furchodd yr Iuddewon eu hunain yn mherthynas 
i sefyllfa y testun Hebreig, ac a roddodd gryno- 
deb o'i hanes, o amser cyflawniad y canon Heb- 


reig hyd yr amser y dyfeisiwyd y gelfyddyd o 


| argraffu, yn nghyd a hanes 103 o lawysgrifen- 


iadau Hebreig. Yn 1763, cyhoeddodd ei gyn- 
hygion i gasglu yn nghyd yr holl lawysgrifen- 
iadau Hebreig cyn dyfeisio y gelfyddyd o argraffu 
ag oedd yn Mrydain Fawr; ac ar yr un pryd, er 
pwrcasu neu gael gafael ar gymaint o gymhar- 
iadau o lawysgrifeniadau tramor ag y byddai i'w 
amser a'i arian ef ei ganiatau. ; 

Buddioldeb y cydgymhariad yn cael ei gan- 
iatau yn dra chyffredin, gwnaethpwyd tansgrif- 
iad yn agosi 10,000 o bunau tuog at y draul, 
Gosodwyd amryw bersonau ar waith yn gystal 
yn y wlad hon ag mewn gwledydd p llenig; ond 
yn mhlith y dysgedigion tramor, y penaf ydoedd 
y Proffeswr Burns, o brif athrofa iIelmstat, yr 
hwn nid yn unig a gydgymharodd lawysgrifau 
Hebr:iz yn yr Almaen, ond hefyd a aeth i'r dy- 
ben hwnw i Switzerland a'r Eidal... Mewn con- 
lyniad i'r ymdrechiadau hyn darganfuwyd mwy 
na 600 o gopiau o lawysgrifau Hebreig, yn 
nghyd ag 16 o lawysgrifau o'r Pentateuch Sa- 
mariaidd, mewn gwahanol lyfrgelloedd yn Lloegr, 
ac ar y Cyfandir; llawer o'r rhai a gydgymhar- 
wyd yn hollol, ac ymgynghorwyd ag eraill o 
honynt ar destunau o bwys. 

Tra yr oedd y gorchwyl hwn yn cael «i ddwyn 
yn mlaen, anrhegwyd Cennicott â chanonaeth 
yr eglwys a gyfenwir Eglwys Crist, yn Rhyd- 
ychain. Cyhoeddwyd y gyfrol gyntaf o'i waith 
yn 1776, a chofodd y cwbl ei orphen yn ddwy 
gyfrol, yn Rhydychain, yn 1780, a'i gyfnwi 
“ Petus Testamentun Hebraicum cum variis Lec- 
tionibus.” Cafodd testun Vander Hooght ei 
fabwysiadu ynddo; ond argraffwyd ef heb y 
pwyntau bugeilaidd. Y rhanau barddonol a 
ddosbarthwyd yn benillion, yn ol natur y fardd- 
oniaeth; ac y mae y gwahanol ddarlleniadau 
wedi eu gosod yn ngodreu y dail. 

Pan yr ystyriom ei ddiwydrwydd a'i ddysg- 
eidiaeth, y mae yn rhaid cyfaddef fod dysgeid- 
iaeth Hebreig a beirniadaeth ysgrythyrol o dan 
fwy o rwymau iddo ef nag i un ysgolhaig yn yr 
oes yr oedd efe yn byw ynddi. Yr oedd efe yn 
wr da a chydwybodol; canys yn ei hen ddyddiau 
rhoddodd i fyny fywioliaeth werthfawr, o her- 
wydd ei fod yn analluog i gyflawni y dyled- 
swyddau ag yr oedd yn ei osod arno.. Bu farw 
yn Rhydychain, yn 17883, ac ar amser ei farwol- 
aeth yr oedd yn ngbylch cyhoeddi sylwad-u ar 
amryw destunau yn yr Hen Destament, parai a 
gawsant eu hargraffu allan o'i bapurau ar ol 
hyny. Yr oedd Dr. Cennicott hefyd yn arolyg- 
ydd y llyfrgell Radcliffaidd, a chadwodd ohb- 
iaeth dros amryw flynyddoedd â rhai o'r gwyr 
dysgedicaf yn holl Europ, yn enwedigol yr enwog 
Broífeswr Michaelis, i'r hwn y cyflwynodd lythyr 
Lladin yn 1777, mewn amddiffyniad i'w brif 
waith. 

CERDONIAID, cangen o'r Gnostiaid, can- 
lynwyr Cerdon, heretic yn yr ail ganrif, yr hwn 
a syrthiodd i'r cyfeiliornad cyflredin o g.isïo 
gwahaniaethu rhwng Duw yr Iuddewon a Duw 
y Cristionogion, megys o gymeriadau gwahanol ; 
un yn erwinol gyfiawn, a'r llall yn dosturiol 
ddaionus. Oyhuddir ef o amryw gyfeiliornadau 
eraill, y rhai yr ymwrthododd a hwynt yn fy- 
nych, ac mor amÌ a hyny y syrthiodd iddynt 


* 


CER 


î91 


CER 


eilwaith, nes o'r diwedd iddo gael ei esgymuno 
allan o'r eglwys. Tybiai Lardner i'w hanes gael 
ei chymysgu ag eiddo Mareion.. Ymwrthododd 
â'r Hen Destament, a thebygol ran o'r Newydd, 
ond yr ydoedd yn selog dros forwyndod. 

CERINTHIAID, canlynwyr Cerinthus. Tyb- 
ir yn gyffredin mai Gnostiad Iuddewaidd oedd 
Cerinthus, a'i fod yn byw yn niwedd y ganrif 
gyntaf, neu ddechreu yr ail. Tybir ei fod yn 
adnabyddus i'r apostol Ioan, yr hwn yn ol tyst- 
iolaeth Ireneeus, a'i cyfarfyddodd unwaith mewn 
ymolchfa, o'r hon yr ymadawodd ef a'i gyfeill- 
ion, herwydd y dysgwylient i'r adeilad syrthio 
arnynt oblegyd fod. gwr mor gyfeiliornus a 
Cherinthus yn bresenol gyda hwynt. Dadleuir 
yn nghylch ei egwyddorion; eithr y mae Lard- 
ner yn addef y rhai canlynol:—Yn 1. Ei fod yn 
credu mewn un Duw goruchaf. 2. I'r byd gael 
ei wneuthur, nid ganddo ef, eithr gan angylion. 
9. Mai dyn oedd Fesu, mab Joseph a Mair. 4. 
I allu yr Ysbryd Glan ddyfod arno ar ei fedydd, 
yr hyn a'i galluogodd i wneyd gwyrthiau. 5. 
I'r Iesu farw ac adgyfodi, eithr i'r gallu gwyrth- 
iol yr hwn a alwai efe yn Grist, i'w adael pan y 
bu efe farw. 

Cytunir fod Cerinthus yn selog dros enwaed- 
iad a'r gyfraith Foesenaidd; ac o herwydd hyny 
iddo wneuthur peth plinder i Paul a'r apostolion 
eraill; oddiwrth yr hyn y gellir casglu yn natur- 
iol ei fod yn addef ysgrythyrau yr Hen Desta- 
ment o ysbrydoliaeth ddwyfol. Caniateir hefyd 
ei fod yn derbyn efengylau Mathew a Marc, a 
rhai llyfrau eraill o'r Testament Newydd; a 
chan ei fod yn filílwyddwr, a'r cyntaf o honynt, 
(fel y tybir,) y mae yn dra thebygol eì fod yn 
addef dwyfoldeb Datguddiad Ioan, er ei fod yn 
esbonio ei weledigaethau yn rby lythyrenol. 
Ond tebyg ei fod yn ymwrthod ag epistolau Paul, 
yn nghyd ag efengyl ac epistolau Ioan. Yr 
oedd ei dybiau gan hyny yn gyffelyb i eiddo y 
Sosiniaid a'r Dyndodiaid diweddar; a chan nad 
oes un.cyhuddiad yn erbyn ei foesau, tybir o 
herwydd hyny eu bod yn ddiargyhoedd, 

CERYDD, (cêr,) sen, nu gosbedigaeth ysgafn 
am fai, yn cael ei gweini mewn gair, ymddygiad, 
neu weithred, i'r dyben i ddiwygio y beius oddi- 
wrtho. Dywedir fod y gair m3ny3, Gaarah, Job 
xxvi LA Dian. xn. I. Esa xxx. F(, yn ar 
wyddo trwst, neu swn uchel, o herwydd fod yr 
hwn fyddo yn ceryddu yn llym yn llefaru yn 
uchel, ac weithiau yn trystio a'i draed, er dangos 
ei anfoddlonrwydd, a dychrynu y beius; a bod 
y gair “pn, mwsar, Diar. iii. 11; v. 12, yn 
arwyddo addysg, neu hyfforddiant; a'r gair 
mnaw, Zwcachah, 2 Bren. xix. 3; Ps. cxlix. 7, 
yn arwyddo sen neu gosbedigaeth. Y mae (tri 
geir Groeg yn cael eu cyfieithu cerydd, £Xe&yyoc, 
TOÔ€a, ac €muruuia, 2 Tim. iii. 16; Heb. xii. 
UD Goy, ai, 'G y blaenaf yn arwyddo drgy- 
hoeddiad; yr ail, addysg; a'r olaf, cosb. Dylai 
cerydd gynwys argyhoeddiad o'r bai; addysg, 
gyda golwg ar ddiwygiad oddiwrtho; a sen neu 
gosb, os bydd angen, gyda golwg ar effeithio 
hyny. 

Y mae amryw fath o ceryddon yn bod ; megys 
cerydd dwyfol—cerydd teuluaidd —cerydd eg- 
lysig—a cherydd brawdol. 


CERYDD DWYFOL, yw y cerydd hwnw 
a fyddo yn dyfod yn uniongyrchol, neu 
yn amuniongyrchol oddiwrth yr Arglwydd, 
Diar.iii. 11; Heb. xii. 5. Cerydd uniongyrchol 
yr Arglwydd, yw y cyfryw a fyddo yn dyfod 
oddiwrtho heb gyfryngdod moddion ac offerynau ; 
megys ei waith yn atal llewyrchiadau ei wyneb 
oddiwrth ei eiddo—yn atal ei gymdeithas, ei gyn- 
orthwyon a'i fendith oddiwrthynt—ac yn peidio 
ag ateb eu gweddiau. Y cyfryw, ysgatfydd, 
yw y rhai amlaf o geryddon Duw tuag at ei 
bobl; ac efallai mai y cyfryw yw y rhai y 
maent hwy yn eu teimlo fwyaf, ac sy yn ateb y 
dybenion goreu arnynt. Êr eu bod yn llai cy- 
hoeddus ac amlwg na'r lleill, eto nid ydynt yn 
llai effeithiol. Nid oes dim ag a deimla plentyn 
a fyddo yn caru ei dad yn gynt ac yn fwy nag 
ataliad o ffafr a chymdeithas ei dad. Gwell 
ganddo y wialen na hyny. Mynych y dywed y 
Cristion teimladwy wrth Dduw, “Llefara, Ar- 
glwydd, er llefaru yn arw, yn hytrach na bod yn 
ddystaw wrthyf. Gwell genyf glywed dy lais er 
iddo fod yn ddychrynllyd nagiti dewi.” Cerydd 
amuniongyrchol yr Arglwydd, yw y cyfryw a 
weinyddir trwy gyfryngdod moddion ac offeryn- 
au; megys y gair, 2 iim. iii. 16—ei weision, 1 
Tim.v. 20—ei ragluniaethau, Ps. xxxix. l1— 
a dynion drwg. Jobi. I4—17; Ps. xvii. 13, 14. 
Beth bynag, neu pwy bynag fyddo yr offeryn, 
nid yw yn un gwahaiiaeth, gan mai efe sydd yn 
goruwch lywodraethu naill ai mewn ffordd nacaol 
neu bendant; ac nad oes dim yn dygwydd heb 
ei ganiatad neu ei weithrediad ef, Amos. iii. 6. 
Am hyny, ““Na ddirmyga gerydd yr Arglwydd, 
acnac ymollwng pan y'th argyhoedder ganddo,” 
Heb. xii. 5. Yr ydys yn ei ddirmygu wrth beidio 
sylwi arno, Esa. v. 12; wrth fod yn annheimlad- 
wy dano, Esa.i. 5; ac wrth ei briodoli i ddamwain, 
i ddrygioni ac esgeulusdod dynion, ac i ryw ail 
achosion, heb gydnabod ei law ef yn yr oruch- 
wyliaeth. Nid felly y gwnai Job, peni. 21, er 
fod ailachosion mor eglur yn ei amgylchiad ef 
ag y dichon eu bod yn amgylchiadau neb. Dich- 
on mai dwfr, tân, gwynt, dynion, &c., yw yr 
achosion nesaf atom ni, ond Duw sydd yn gor- 
uwch lywodraethu, a dylem ei gydnabod ef yn 
mhob peth. Y mae peidio a gwneyd hyn yn 
ddirmyg ar Dduw ac yn niweidiolini, gan ei 
fod yn ein gwneyd yn agored i'w anfoddlonrwydd 
ef, ac yn ein hutal rhag cael y lles bwriadol oddi- 
wrth yr oruchwyliaeth. Yr ydym yn ymollwng 
pan yn cael ein argyhoeddi ganddo, pan yr ydym 
yn llwfrau, digaloni, ac anobeithio tan ei gerydd« 
on. Y mae hyn yn niweidiol, gan ei fod yn ein 
hanaddasu i gyflawni ein dyledswydd, ac i 
dderbyn y cysuron a fyddont yn cael eu hestyn 
ini tan ein pwn. Ymollwng yw bai plant Duw, 
y rhai y mae eu calonau wedi eu tyneru trwy ras, 
ac ydynt yn teimlo yn gynt, ac yn fwy nag eraill; 
a dirmygu y cerydd yw bai cyffredin y byd an- 
nuwiol, yr hyn sydd yn temtio Duw, naill ai 
i'w ceryddu yn drymach, Lef. xxvi. 23, 24, neu i 
roddi y wialen heibio, aci'w rhoddi hwyntifynyi 
galedwch barnol, yr. hyn sydd yn arwydd eglur 
o ddamnedigaeth dragywyddol, Esa.i. 5; Diar, 
xxix. 1; 1 Oor. xi. 02, 

CERYDD TEULUAIDD, yw y cerydd a, 
weinyddir, neu a ddylai gael ei weini, gan rieni 


CER 


192 


CIR 


ar eu plant, yn nghyd a gwrthrychau eu gofal, i'r 
dyben i'w diwygio oddiwrth feiau, ac i'w magu 
a'u meithrin mewn crefydd, rhinwedd, a_moes- 
garwch. Y mae hwn yn ordinhad dwyfol; ac 
anian a rheswm yn dangos ei fod yn angenrheid- 
iol a buddiol, Diar. xix. 18; xxiii. l4; xxix. 17. 
Y maelles y plentyn, a dedwyddwch, llawenydd, 
a dieuogrwydd y rhieni, yn galw am iddynt ei 
wneuthur, Diar. xxii. 18; xxii. 15; xvii. 25; 
xxix. 17; 1 Sam. iii. 13; Wrth ei gyflawni dylid 
gofalu bod galwad am dano; sef fod y plentyn 
wedi cyflawni rhyw fai teilwng o gerydd—bod y 
bai yn wybodusiiddo yn ei ansawdd a'i ddrygedd, 
ac felly ei fod wedi ei hyfforddi a'i rybuddio yn 
flaenorol yn ei gylch. Y feddyginiaeth olaf a 
ddylid ei harfer yw cerydd; ac y mae rhybudd 
a hyfforddiant i'w ragflaenu bob amser, Dat. iii. 
19, Yn mherthynas i'r dull y dylai gael ei weini, 
yn l. Yn amserol; nid wedi i'r plentyn hen: 
eiddio, nac yn mhen hir amser wedi iddo gyf- 
lawni y bai y byddys yn ceryddu o'i herwydd, 
eithr y cyfleustra cyntaf wedi hyny, Diar. xiii. 
24. 2. Yn ddoeth gyda golwg ar y bai, y deiliad, 
yn nghyd a graddau a dull y cerydd. Nid yn 
drwm am fai bach ; nac yn ysgafn am fai mawr. 
Nid mor drwm ar yr ieuanc a'r hen; nac ar y 
teimladwy a'r dideimlad. Y mae cerydd ysgafn 
yn ddigon i un ; tra y mae un trymach yn ang- 
enrheidiol i un arall. 83. Yn dirion a charedig, 
ac nid yn llidiog a thraws, Eph. vi. 4; Col. iii. 
21. Y mae cerydd llidiog a rhy lym yn gwncyd 
mwy o niwaid nac o les i'r plentyn: yn ei galedu 
yn lle ei feddalhau; yn ei ddigaloni neu ei gyn- 
ddeiriogi yn hytrach na'i ddiwygio. Iê, y mae 
cerydd llidiog wedi anafu llawer plentyn dros ei 
fywyd, trwy ei ymddifadu o wasanaeth rhyw 
aelod, neu synwyr; ac wedi achosi marwolaeth 
eraill. 4. Yn anfynych. Ni ddylai y wialen gael 
ei harfer o hyd, rhag trwy gynefindod iddi golli 
ei heffaith. Ni ddylid ei harfer am bob bai; nac 
am un bai oddigerth rhyw fai cywilyddus a 
rhyfygus, heb arferyd cynghor a rhybudd yn 
flaenorol, ac edrych pa effaith a ganlyn hyny. 
Dylai rhieni, medd rhai, beidio. cymeryd arnynt 
weled a chlywed pob peth ag afyddont yn eu 
gweled a'u clywed. ““ Mulia guae vident parentes, 
pidere se_lissimulent, multa se minime audisse 
fingant guae awribus infiza habent.”— Greg. Nas. 
CERYDD EGLWYSIG, yw y cyfryw a wein- 
yddir mewn eglwys trwy gyfryngdod ei swydd- 
ogion ar aelodau afreolus, am feiau rhyfygus, i'r 
dyben i'w diwygio oddiwrthynt, i ragflaenu 
llygriad rhai eraill, ac i amddiffyn gogoniant ac 
anrhydedd crefydd yn ngwydd y byd, 1 Tim. y. 20; 
2Tim.iv.2 Yn mherthynas ihwn gellir sylwi 1, 
Mai y swyddwyr yn unig sydd i'w weini, 1 Tim. 
v. 20. Y mae eu gwybodaeth, eu doethineb, a'u 
profiad hwy mewn modd neillduol, yn eu hadd- 
asuigyflawni' y gorchwyl; a'u swydd yn eu cyn- 
hysgaeddu ag awdurdod. Nid gweddus i bob un 
mewn teulu neu eglwys yw ceryddu. Perthyn 
i lywodraeth yr eglwys y mae ceryddu; a'r 
swyddogion sydd i'w gyflawni. 2. Mai trosedd- 
wyr rhyfygus, neu anedifeiriol yw ei wrthrychau, 
1 Thes v.14. 3. Fod rhybudd a chyngor i'w 
ragflaenu; os na bydd y bai yn gyhoeddus a 
rhyfygus, 2 Tim. iv. 2. 4. Fod graddau i fod 
ynddo, yn ol natur ac amgylchiadau y bai, yn 


nghyd a thymer a chymeriad ei wrthrychau, 
Judas 22, 23. 5. Ei fod i gael ei weini mewn 
modd doeth, prydlon, a charedigol, Gal. vi. 1; 
Heb. iii. 12, 13. 6. Mai gogoniant Duw, lles ei 
ddeiliaid, purdeb yr eglwys, acanrhydedd crefydd, 
a ddylai fod ei ddybenion. 

CERYDD BRAWDOL, yw y cyfryw a roddir 
o gariad gan frodyr a chyfeillion crefyddol, i'w 
gilydd, i'r dyben i ddiwygio eu gilydd oddiwrth 
feiau, ac i ragflaenu niwaid, gwarth, cywilydd, a 
gofid i'r deiliaid, ac i grefydd, Ps. cxli. 5; Heb. 
lii. 12, 13. 

“Gyda golwg ar weinyddiad cerydd brawdol, 
dichon y rheolau dilynol fod yn fuddiol, Yn 1. 
Peidio a bod yn rhy barodigeryddu henafiaid ac 
uwchafiaid, I Tim. v. 1. 2. Peidio a cheryddu yn 
fyrbwyll; dylai prawf ragflaenu cerydd. 3. 
Peidio a cheryddu yn annhymoraidd o ran amser, 
lle, ac amgylchiadau. 4. Gofalu am geryddu yn 
dirion, yn y modd mwyaf addfwyn, ac â'r geiriau 
tyneraf. 5. Gofalu rhag bod yn rhy barod i 
chwilio beiau. Tebyg nad oes neb yn cael ei 
ystyried yn fwy poenus na'r neb fyddo yn ym- 
bleseru yn y gorchwyl anhyfryd hwn; na neb ag 
y gwrandewir cyn lleied arno,” 

“ Gyda golwg ar dderbyn cerydd, gellir sylwi 
yn 1. Na ddylem ei wrthod yn unig am ei fod 
yn deilliaw oddiwrth ein hisafiaid. 2. Y dylem 
ystyried pa un ai bod y cerydd yn deilwng i ni 
neu beidio; ac os ydyw, pa gymaint yn fwy llym 
y cawsem ein trin gan y ceryddwr, pe buasai efe 
yn gwybod y cwbl. 3. Y dylem ystyried pa 
gymaint o les a ddichon ei wneydini o'i dderbyn 
yn addfwyn a charedig. 4. Mai balchder fyddai 
ini dybied nad ydym yn haeddu ccrydd, gan fod 
cyfeiliorni yn naturiol i ddynion yn y fuchedd 
hon, ïe, i bob dynion.” 

CETHERN, teulu uffern. Ellyllon, diafliaid, 
cythreuliaid. “I blith y gethern, i waelod uffern.” 
— Gruffydd ap yr ynad Coch, 1280. 

CILDYNRWYDD, gair cyfansawdd o c, a 
lyn, ac yn arwyddo cyndynrwydd, ystyfnigrwydd, 
gwrthnysigrwydd. Gwel Cyndynrwydd. 

CILH A MIAID, canlynwyr Alexander Kilham, 
pregethwr enwog yn mhlith y Trefnyddion Wes- 
leyaidd, yr hwn yn nghyda saith o bregethwyr 
eraill a ymadawsant â'r cyfundeb Wesleyaidd, 
yn Mehefin, 1797, o herwydd eu bod yn anghyt- 
unol â llywodraeth y cyfundeb, gan ffurfio cyf- 
undeb newydd, (yn gwahaniaethu yn unig yn 
nhrefn ei lywyddiad oddiwrth y cyfundeb cynt- 
efig,) yr hwn a elwir ““Cyfundeb newydd,” ac 
aelodau yr hwn a elwir “ Trefnyddion y Cyfun- 
deb newydd,” neu Cilhamiaid, oddiwrth Alec. 
Klham, eu hysgrifenydd.. Gwel _ Trefnyddion 
Wesleyaidd. 

CIRC, enw eglwys yr Alban. Tebyg fod y 
gair yn deilliaw o Kyrche, a hwnw o Kupuov oucoc, 
'“ty Dduw.” Yr oedd eglwys yr Alban megys 
eglwys Loegr, yn nghyfundeb eglwys Rhufain 
cyn y diwygiad yn yr unfed ganrif ar bymtheg. 
Ei phrif ddiwygiwr oedd John Knox, yr hwn a 
sefydlodd Galfiniaeth, yn nghyd a ffurf henuriad- 
aethol dysgyblaeth eglwysig ynddi, megys yn 
Genefa, lle y trigodd efe dros beth amser. Yn 
1572 (y flwyddyn y bu Knox farw,) dychwelodd 
yr eglwys at y ffurf esgobaethol o lywyddiad; 
eithr dros ychydig amser yn unig, canys yn 1581 


CLA 


195 


CLA 


sefydlwyd henuriadyddiaeth Eiddin; ac yn 
1592, cafodd henuriadyddiaeth ei sefydlu gan y 
senedd yn grefydd sefydledig y wlad. Yn 1610 
dygwyd esgobaeth i mewn drachefn, o tan deyrn- 
asiad Iago I. Y cyfamodwyr a ddychwelasant 
drachefn at henuriadyddiaeth yn nheyrnasiad 
Siarls y cyntaf, yr hyn a barhaodd dros y cyf- 
rwng rhwng y ddau deyrnasiad; eithr y Circ a 
ymchwelodd at esgobaeth, ac arosodd felly hyd 
y chwyldroad, yn 1688, pan y cafodd henuriad- 
yddiaeth ei sefydlu yn benderfynol, a'i chadarn- 


hau trwy'r weithred a unodd y ddwy deyrnas a'u 


gilydd, yn 1702. 

Ffurf addoliad eglwys yr Alban sydd dra syml ; 
gan nad oes ynddi nemawr o seremoniau. Y mae 
ganddynt ddau Gatechism gwladol, yr hwyaf a'r 
byraf; eithr nis meddant un ffurf o weddiau. Y 
mae ganddynt, yn wir, hen gyfieithiad mesurol 
o'r Psalmau, a darllenant yv ysgrythyrau yn eu 
haddoliadau Sabbathol; o'r hyn lleiaf y mae'r 
Hyfforddwr yn gorchymyn iddynt wneuthur felly. 
Gwel Calfiniaeth, Henuriadyddiaeth, Hyfforddwr. 

CIST, (o xorm Gr. neu cest, bol,) arch, neu 
goffer. 

CIST-FAEN, cist neu goffer wedi ei wneyd o 
feini. Y mae amryw o'r rhai hyn i'w gweled 
mewn amryw fanau yn Nghymru. Tybir eu bod 
yn perthyn i'r derwyddon; ernad ydys yn cytuno 
yn nghylch eu dybenion. Gelwir hwynt hefyd 
yn gromlechau. “Tybia rhai mai carcharau yn y 
rhai y cedwid drwg-weithredwyr oeddynt. Ond 
gan eu bod yn gyffredin yn nghanol y temlau 
derwyddol, y mae yn fwy tebygol mai allorau ar 
ba rai yr oedd y derwyddon yn aberthu i'w duw- 


.iau oeddynt; neu ynte mai bedd-feinia allasent 


ŷ 


fod. Amlwg yw, medd y Parch. D. Peter, mai 
cerig cyfamod, ar ba rai y cyflawnid llawer o 
ddefodau derwyddol oedd llawer o honynt, Jan. 
Cref. i. d. 38. Gwel Cromlechau. 

CLADDEDIGAETH, (cy-ladd) _ daeariad ; 
dodiad corff marw i orwedd yn y ddaear, yn 
nghyd â'r defodau cyd-fynedol â hyny. Gwel 
Angladd, Arwyl-ddefodau, Cynhebrwng. ; 

CLADDFA, mynwent, beddrod, neu le wedi 
ei neillduo i gladdu'r meirw ynddo. Gwel Corff- 
Ian, Mynwent. 

CLAUARWCH, neu clauarder, o clau ac ar, 
neu o yMuapoc, Gr., diofalwch, difaterwch, neu 
anmhenderfynoldeb meddwl gyda golwg ar ryw 
wrthrych ag y dylid bod yn wresog, selog, ac 
ymdrechgar yn ei gylch; pechod ag y mae gor- 
mod o broffeswyr yn euog o hono, gyda golwg ar 
grefydd a'i pherthynasau. Yn mherthynas i an- 
sawdd, neu natur y pechod hwn, gellir sylwi yn 
1. Mai un o bechodau yr enaid ydyw. Herwydd 
hyn, y mae, ar y cyntaf yn guddiedig i raddau 
mawr oddiwrth ei ddeiliad, ac oddiwrth ddynion ; 
er fod ei gychwyniad yn gwbl hysbys i Dduw, 
yrhwn sydd yn deall y meddwl o bell, ac yn 
canfod y gogwyddiad lleiaf at ddrygioni, cyn i'r 
effeithiau ymddangos i neb arall, Dat.«i. 3, 4; 
aiii.l,2. 2. Mai yny serchiadau y mae eì brif 
eisteddfod. Eisteddfod anwybodaeth yw'r deall; 
anghof yw'r cof, a chyndynrwydd yw'r ewyllys; 
ond clauarwch, fel cariad a châs, sydd a'i eistedd- 
fod yn y serchiadau. Herwydd hyn y mae yn 
fwy anhawdd ei ddiwreiddio a'i feddyginiaethu; 
canys pe buasai ei eisteddfod naill ai yn y deall 


neu'r cof, gallesid dysgwyl ei symud ymaith trwy 
hyfforddiad; ond gan mai yn y serchiadau y mae, 
pwy a all ei symud ymaith ond Duw yn unig; 
Canys ni ddichon neb arall ond ei hun, beri i'r 
hwn nad yw yn caru i garu, neu i'r hwn nad yw 
yn wresog fod felly. 3. Ei fod yn gynhwysedig 
mewn difatey wch at grefydd a_ phethau ysbrydol; 
neu mewn diffyg cariad gwresog at Dduw, a sel yn 
y pethau a berthynant i'w anrhydedd a'i ogoniant 
ef, ac i'n dedwyddwch tragywyddol ni ein hunain 
ac eraill. Nid yw y proffeswr clauar, mwy na 
Galio, “yn gofalu am ddim o'r pethau hyny,” 
Act. xviii. 17. Aed gogoniant Duw, achos 
crefydd ac eneidiau lle yr elont, nis gwaeth 
ganddo ef. Yr un peth ganddo ef yn hollol yw 
aflwyddiant a llwyddiant achos Duw ; canys nid 
yw yn galaru am y naill nac yn llawenhau o 
herwydd y llall. 4. £i fod mewn amser yn y 
naill ffordd neu'r llall, yn dyfod yn amlwg â'r byd 
ac i'r eglwys. Er mai pechod y galon ydyw, eto 
y mae ei effeithiau mewn amryw ffyrdd i'w canfod 
yn y fuchedd. Canfyddir efgan eraill yn nyfod- 
iad diweddar gwastadol ei ddeiliad i foddion gras; 
yn ei gyflawniad marwaidd o ddyledswyddau 
crefyddol, yn neillduol mawl a gweddi; yn ei 
anmharodrwydd at, a'i esgeulusdod yn y cyflawn- 
iad o ddyledswyddau crefyddol a moesol; yn 
neillduol y dyledswyddau hyny ag a fyddo yn 
galw am yr ymdrech, y diwydrwydd, y llafur, a'r 
hunan-ymwadiad mwyaf, megys addysgu ieu- 
enctyd, hunan-ymholiad, a chyfranu at achosion 
crefyddol a dyngarawl—yn ei hoffder yn allan- 
olion crefydd, a'i anhyfrydwch yn ei phethau 
trymaf hi—yn rhydd-deb ei foesau a'i ymddyg- 
iad—yn ei feddyliau da am dano ei hun, ac yn ei 
anghariad at y rhai a fyddont yn rhagori arno vf 
mewn ymdrechiadau, diwydrwydd, a sel gydag 
achos Duw. 5. Ei fod yn bechod ffiaidd iawn yn 
ngolwg Duw a dynion. Y mae clauarwch mewn 
crefydd yn ffiaidd gan Grist, yn ofid i'r saint, 
ac yn wael a dirmygedig yn ngolwg y byd an- 
nuwiol. Y mae pawb yn ei gondemnio; nid oes 
neb yn beiddio ei gymeradwyo a'i ganmol; ac 
nid oes neb yn ymhyfrydu ynddo ond Satan a 
gelynion crefydd, y rhai sydd yn dymuno eu 
dinystr, at yr hyn y mae clauarwch yn gy- 
maint a dim yn tueddu. Beth sydd yn fwy 
gwrthwynebol i'r cylla na'r hyn fyddo yn glan- 
hau? Defnyddir ef yn gynhyrfydd cyfogiad. 
6. Ei fod yn bechod cynhyddfawr. Nid yw y dwfr 
yn aros yn glauar yn hir; y mae yn oeri yn fuan ; 
ac yn gyffredin yn nîyned yn oerach nag oedd cyn 
ei dwymo, ac na'r dwfr na thwymwyd erioed. Yn 
yr un modd y mae proffeswyr clauar, yn myned 
oerach oerach, hyd nes o'r diwedd eu bod yn 
oerach nag oeddynt cyn dyfod at grefydd, ac nag 
yw y rhai na fuont gyda chrefydd erioed. Os 
na ragflaenir clauarwch crefyddol yn brydlon, 
terfyna mewn gwrthgiliad hollol a phenderfynol, 
os nad mewn gelyniaeth greddfol ac arddeledig 
at Dduw, ei achos, a'i bobl. Nid annichonadwy 
i'w ddeiliad, megys Julian, droi yn erlidiwr 
gwaedwyllt a ffyrnig. 

Yn mherthynas i ddrygedd clauarwch mewn 
crefydd, gellir sylwi, yn 1. Ei fod yn cynwys 
gwadiad ymarferol o bwysfawrogrwydd, buddioldeb, 
a hyfrydwch crefydd; ac felly ei fod mewn effaith 
yn gabldraeth ar eî henw da. hi.. Y mae Duw yn 


CLA 


194 


CLA 


ei galw “yr un peth angenrheidiol, a'r rhan dda 
yrhon ni ddygir oddiarnom; ac yn sicrhau ei 
bod yn fuddiol i bob peth, a bod ei ffyrdd yn 
hyfrydwch, a'i holl lwybrau yn heddwch.” Ônd 
yr holl bethau Lyn y mae'r proffeswr clauar 
mewn ymarferiad yn eu gwadu: canys pe credai 
mai yr un peth angenrheidiol, ac mai y rhan dda 
yr hon ni ddygir oddiarnom ydyw, a'i bod yn 
fuddioli bob peth, ni allai fod mor ddifater ag 
ydyw ynei chylch: a phe byddai yn teimlo ei ffyrdd 
yn hyfrydwch, a'i holl lwybrau yn heddwch, ni 
allai eu rhodio mor farwaidd a chysglyd ag y 
mae. Nid yw dynion yu arfer bod yn ddifater 
yn nghylch achos o bwys mawr; nac yn farwaidd 
a chlauar gyda pheth hyfryd a dymunol; ond yn 
llawn bywiogrwydd. 2. Ei fod yn doriad o'r 
rhwymau caethaf a phwysicaf—rhwymau wedi eu 
sylfaenu ar orchymynion Duw, ac ar ymrwymiad- 
aw difrifol y profeswr eí hun. “'Ti a geri yr 
Arglwydd dy Dduw â'th holl galon, â'th holl 
enaid, ac â'th holl nerth,” yw gorchymyn mawr 
y nefoedd, â'r hwn y gellir cydio, “* Ceisiwch yn 
gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef; “Ym- 
drechwch fyned i mewn trwy y porth cyfyng;” 
“Llafuriwch nid am y bwyd a dderfydd, eithr 
am y bara a bery i fywyd tragywyddol;” 
“Nid yn ddiog mewn diwydrwydd; eithr yn 
wresog yn yr ysbryd yn gwasanaethu'r Ar- 
glwydd,” &c. Eithr y mae'r proffeswr clauar 
yn tori y rhai hyn oll yn ymddygiadol, yn ngwydd 
eu rhoddwr, a hyny yn feunyddiol, Ymrwym- 
odd yn y modd mwyaf sobr a difrifol, pan y 
cafodd ei dderbyn i gorlan Crist, i fod yn fydd- 
lon; eithr y mae yn tori ei ymrwymiadau, ei 
addunedau, a'i lw, a hyny nid o ddamwain, eithr 
yn gostymol; canys ni all neb clauar fod yn 
ffyddlon mewn dim, 3. Z1 fod yn ddirmyg ar yr 
esiamplau ardderchog o sel a diwydrwydd yn 
ngwasanaeth Duw, a gyflwynir ger ein bron yn y 
gair santaidd, ac ar ymddygiad cyson holl drigolion 
Gwynfa î gyd. 
ysu Crist, Ioan ii. 17. Nid gwyr clauar a marw- 
aidd oedd Paul a'i frodyr; eithr gwresog a diwyd 
iawn, 2 Cor. xi. 22—932. Yr un peth a ellir ei 
ddywedyd am yr enwogion Iuddewaidd, am y 
rhai y coffeir yn Heb. xi. 92—38. _ Ysbrydion 
gwasanaethgar eirias-boeth, megys fflamau tân, 
yw yr angelion; ac y mae holl drigolion y nef- 
oedd i gyd megys ar dân yn molianu a gwasan- 
aethu Duw, Heb.i. 7, 14; Dat. iv. 8—1l; xi. 
5, 11—14. Ond y proffeswr clauar sydd yn 
dywedyd yn ei ymddygiad,mnai ynfyd y gwnaeth- 
ant, ac y gwnant oll; eu bod yn cymeryd llawer 
iawn mwy o drafferth nag y byddai raid iddynt 
i wasanaethu Duw ; ei fod ef yn meddwl cael y 
wobr cystal o hwythau, ar lai na'r ganfed ran o 
lafur nacagymerasanthwy!l! 4. Fi fod yn achosi 
drygau mawrion, 1. I'r clauarddyn ei hun. Y 
mae yn ei ymddifadu o bleserau pechod a chrefydd, 
gan ei fod yn eì atal rhag yfed gyda y meddwon, 
ac yn ei analluogii ddrachtio dyfroedd byw pleser- 
au nefol gyda y duwiolion gwresog yn eu calonau 
— y mae yn ei wneyd yn faich i'r eglwys, ac yn 
ddirmygedig yn ngolwg y byd; gan fod ganddo 
ry fach a gormod o grefydd; rhy fach i bery i'r 
byd na'r eglwys ei barchu, a gormod i'w wneyd 
yn gyfaill cyflawn i ddynion annuwiol— y mae 
yn ei wneyd yn ffiaidd yn ngolwg Crist, ac yn 


Yr cedd sel ty Dduw megys yn. 


ei wneyd yn agored ì wrthgiliad ac esgymundod 
tragywyddol. 2. I eraill, megys y mae i'r eglwys 
y mae yn perthyn iddi; y teulu lle y mae yn 
cyfaneddu ynddo; a'r gymydogaeth yn yr hon y 
mae yn trigo. Y mae clauarwch yn glefyd 
heintus; a bydd iddo niweidio eraill os na rag- 
flaena gras yr Arglwydd. Y mae yn tueddu i 
genhedlu meddyliau anghymeradwy yn y rhai ag 
y byddo y proffeswr clauar yn ymwneyd a hwynt, 
naill ai am grefydd, neu am dano effel crefyddwr ; 
ac felly naill ai i atal eu dychweliad, neu i atal 
llesiant ei gynghorion ef iddynt. Y maent wrth 
edrych ar ei ymddygiad ef, naill ai yn meddwl 
nad oes dim mewn crefydd, neu nad oes dim 
gwirionedd yn ei grefydd ef. Fel hyn y mae 
yn tueddu at ddinystr eraill yn gystal a'i ddeiliad, 
Ond er mor niweidiol a pheryglus yw clauarineb 
mewn crefydd, eto nid yw yn anfeddyginiaethol. 

I'r dyben i'w feddyginiaethu, bydded i'w ddeil- 
iad, yn 1. 7 ymdrechu argraffu ar eì feddwl ystyr- 
iaethau dwys o werth ei enaid; pwysigrwydd 
crefydd; yr anhawsderau ŵw meddu; byrder ac 
ansicrwydd amser; manylrwydd y farn a fydd ; 
rhagoriaeth dedwyddwch y nefoedd, ac arswydol- 
rwydd poenau uffern. Pwy yn ystyried y pethau 
hyn yn iawn a ddichon fod yn glauar mewn cref- 
ydd? 2. 7 ddwyn ei galon yn fwy fwy marweidd- 
iedig i'r byd. Beth yw achos o glauarwch llawer 
proffeswr gyda chrefydd? — Ei draserch at y byd 
yn ddiamheu, _ ““O châr neb y byd nid yw cariad 
y Tad ynddo ef; h. y., y mae yn glauar, os nad 
yn waeth, 3. I ystyried fod clauarwch yn rhwysir 
ar ffordd eì gynydd, ei ddefnyddioldeb, a'i gysur. 
Yr un mewn gwybodaeth, mewn profiad, &c., yw 
y proffeswr clauar o hyd. Y mae fel darlun 
coeden, neu blentyn, yn aros yr un faint o hyd. 
Yr oedd rhywbeth canmoladwy yn mhob un o 
eglwysi Asia ond eglwys Laodicea; ond nid 
oedd dim canmoladwy yn perthynihono. Nid 
oes dim daioni lle b, ddo clauarwch yn teyrnasu. 
4. I ystyried mor groes yw eì ymddygiad ef î ym- 
ddygiad pob Uodau da a santaidd, îe, ymddygiad 
y byd annuwiol yn ngwasanaeth pechod a'r diafol, 
ac ì ymddygiad. Satan ei hun. Y mae Duw yn 
fywiog—Crist yn weithgar — gweinidogion y gair 
yn llafurio—duwiolion yn ymdrechgar—annuw- 
iolion yn ddiwyd—Satan yn effro—a'r hoìl gre- 
adigaeth yn llawn cyffro—ac afyddi ti, ddyn 
cyfrifol, sefyll a bod yn glauar a marwaidd? Na, 
ato Duw. 5. 7 daer ymbil, uwchlaw pob peth, am 
ddylanwadau bywiol yr Ysbryd Glan, i enyn ei 
gariad ac î awchlymu eì sel dros ogoniant Duw ac 
achos crefydd. Hyn, hyn a ymlid ymaith glauar- 
wch o'r enaid yn effeithiol a hollol. , 

CLARC, cyfenw amryw o dduwinyddion enw- 
og a dysgedig yn mysg y Saeson; megys yn l. 
Y diweddar Dr. Adam Clarc, yn mhlith y Trefn- 
yddion Wesleyaidd, yr hwn a fu farw yn ddi- 
weddar yn gyfagos i Gaerludd, mewn ty cyfaill 
iddo, o'r haint echrydus hwnw a elwir y geri 
marwol. Yr oedd efe yn wr da, enwog, a 
dysgedig iawn. Teithiodd, pregethodd, ac 
ysgrifenodd lawer; ac y mae ci ysgrifeniadau, 
yn neillduol ei esboniad ar yr holl Feibl, yn 
drysor anmhrisiadwy o dduwinyddiaeth a beìrn- 
iadaeth ysgrythyrol. Gellir ei alw yn “llyfr 
pob dyn,” gan ei fod yn fuddiol i'r dysgedig a'r 
annysgedig, i'r gwan a'r cryf eì ddeall. Clywodd . 


CLA 


195 
Cu di A NG EU ENG ——-'—— O 


CLE 


yr ysgrifenydd ef yn pregethu yn Nghaerodor, 
oddiwrth I Thes. v. 16, 17, 18, pan y sylwodd 
““Mai ewyllys Duw oedd fod pob dyn yn dded- 
wydd; y modd i gyrhaeddyd gwir ddedwydd- 
wch; a'r prawf fod dyn wedi ei gyrhaeddyd.” 
Wrth brofì y gosodiad cyntaf dywedodd, “' Nad 
oedd dim na neb allasai wneyd dyn yn wir dded- 
wydd ond Duw—nad allasai Duw ei wneyd felly 
heb gymundeb—nad allasai cymundeb fod heb 
undeb—nac undeb heb gyd-darawiad natur. 
Pe cadwynid dyn annychweledig, (eb efe) wrth 
orsedd Ion yn y drydedd nef, ni allai fod yn 
ddedwydd yno. Paham? Oblegyd na byddai 
yno gymundeb; am nad oes undeb na chyd- 
darawiad natur rhwng dyn annuwiol » Duw.” 
Yn ymwybodus ei hun iddo fod yn faith, gofyn- 
odd faddeuant y gynulleidfa, ac ymesgusododd 
gan ddywedyd, “Ei fod yn hen wr, ac nad oedd 
yn esgyn areithle ond anfynych heb feddwl y 
gallasai hwnw fod y tro olaf iddo; mai hyny 
oedd ei deimlad y tro hwnw, ac na wyddai pa 
fodd i roddi i fyny, gan ei fod yn ofni iddo adael 
rhyw beth heb ei ddywedyd ag y mynasai Duw 
ei fendithio er dwyn rhyw enaid yno at Grist.” 
Os oedd pawb o'r gynulleidfa luosog ac oedd 
yn gwrando arno o'r un feddwl a theimlad a'r 
ysgrifenydd, nid oedd neb yn y lle, ond efe ei 
hun, yn tybio ei fod fynyd yn rhy faith. Yr 
oedd ei agwedd barchus a hardd; symledd ac 
eglurder ei ymadroddion; agosrwydd a phwys- 
igrwydd ei athrawiaeth ; ac yn neillduol nefol- 
deb a serchogrwydd ei dymer, yn pori i'w “ath- 
rawiaeth ddefnynu fel gwlith,” ac yn creu yr 
un teimlad mewn llawer ag oedd yn Pedr ar y 


mynydd pan y gweddnewidiwyd Crist, ac y dy- | 


wedodd, “Da yw i ni fod yma; gwnawn dair 
pavell, un i ti, ac un i Moses, ac un i Elias.” 
Mewn gair, er nad oedd yr ysgrifenydd yn 
medru 'cydweled yn hollol a phob peth a ddy- 
wedodd y gwr parchedig y tro hwnw, eto nid yn 
aml y profodd y fath wledd enaid wrth wrando 
ar neb; ac yr oedd yn gorfod anghofio gwahan: 
iaethau bychain, a dywedyd ynddo ei hun yn 
fynych, “ Bydded fy enaid i gyda'th enaid di- 
thau.” 2. Y Dr. Samuel Clarc, duwinydd ac 
athronydd enwog, yr hwn a anwyd yn Norwich, 
Hydref 11, 1675; a dderbyniodd ei addysgiadau 
cyntefig o dan arolygiad y Parch. Mr. Burton, 
o'r lle hwnw ; eithr a symudwyd yn fuan i goleg 
Caius, yn Nghaergrawnt, lle cyrhaeddodd wy- 
bodaeth helaeth o'r ysgrythyrau santaidd yn yr 
ieithoedd gwreiddiol, ac o weithion yr ysgrifen- 
wyr Cristionogol cyntefig. Cyn bod yn un ar 
hugain oed, ychwanegodd lawer at y gyfundraeth 
Newtonaidd, ar yr hon yr ydoedd, trwy lafur 
ac ymdrech, wedi gwneyd ei bun yn feistr. 
Ysgrifenodd a chyfiithodd amryw draethodau 


mewn duwinyddiaeth ac athronyddiaeth; yn | 


mhlith y rhai y mae ei draethawd ar y bod o 
Dduw a'i berffeithderau, ac ar brofion crefydd 
natur a chrefydd ddatguddiedig, yn rhestru yn 
uchel iawn. Yr oedd yr enwog Syr Isaac New- 
ton yn noddwr a chydymaith iddo; ac fel prawf 
o'i gyfeillgarwch ato anrhogodd cfâ 500 o bunau, 
am gyfieithu un o'i lyfrau i'r Lladinaeg, ac hefyd 
dygodd ef i sylw y llys, ac eniliodd iddo ffafr y 
frenhines Anne, yr hon a'i dewisodd yn gaplan, 


ac a'i hanrhegodd â pherigloriaeth St, Jumes, | 


Westminster, lle y traddododd lithiau ar gate- 
chism yr eglwys esgobaethol dros amryw fisoedd 
yn y flwyddyn, y rhaia gyhoeddwyd ac a gy- 
meradwywyd yn gyffredinol. 

Yr oedd yn tueddu at Ariaeth, fel yr ymddeng- 
ys oddiwrth ei ysgrifeniadau ar y Drindod. Bu 
farw yn boenus a disymwth, Mai 17, 1729. 

CLARISIAID, mynachesau o urdd St. Clara, 
yr hon a sefydlwyd yn y flwyddyn 1212, gan 
Clara, menyw o dref Assisa, yn yr Eidal. Y 
Clarisiaid yw un o'r urddau mynachaidd mwyaf 
enwog yn holl Europ yn bresenol. Awdwr eu 
rheolau oedd St. Francis; y rhaia gymeradwy- 
wyd gan Gregory IX., ac Innocent IV. Y mae 
amryw fynachlogydd perthynol i'r Clarisiaid yn 
yr Eidal, yn Ffrainc, ac yn yr Ysbaen, y rhai a 
elwir “ Mynachlogydd mynachesau y rheol 
gaeth ;” ac eraill, “ Mynachlogydd unigoliaid 
sefydliad St. Pedr o Alcantara.” 

CLEMENTIAID, plaid luosog o grefyddolion 
yn Ffrainc, y rhai ydynt yn cymeryd eu henw 
oddiwrth Clement, offeiriad pabaidd, yr hwn 
ydoedd eu blaenor dechreuol. Y maent yn was- 
garedig yn gymdeithasau bychain vma ac acw 
ar hyd y wlad hono;, eithr yn amlach yn nghy- 
ffiniau y Pyranees nag yn un lle arall. Gwa- 
haniaethant oddiwrth eglwys Rhufain mewn 
amryw bethau; a gellir eu galw yn ymneilldu- 
wyr oddiwrthi. Gwrthodant bob amsor arddel 
yr offeiriaid a gymerasant lwon y llywodraeth 
chwylfâol; ac o herwydd yr un rheswm ym- 
wrthodant ymostwng i'r Pab ei hun. bDaliant 
afael yn yr offeren, y cyffesiad, &c.; ac y mae 
ganddynt yn eu plith ychydig offeiriaid o'r un 
egwyddorion a hwy eu hunain ; ond y maenc yn 
arwyddo casineb mawr at amryw o'r seremoniau 
pabaidd, gan eu cyfenwi yn watwariad rhwysg- 
fawr. Y maent yn llai coelgrefyddol, ac yn fwy 
sobr a defosiynol na'r pabyddion yn gyffredinol. 
Y maent yn wresog yn eu gwrthwynebiad i bab- 
yddiaeth yn gyffredinol, ac yn gwrthod myned 
i'r eglwysi; yn neillduol arwyddant wrthwyneb- 
iad mawr i'r arferiad o ganu clych ar farwolaeth 
neu angladd unrhyw. berson. Tueddant at 
athrawiaeth rhad ras, ac ymddangosant yn ffafr- 
iol i dybiau Augustin ar y pynciau hyny. Ym- 
wrthodant a'r arfvriad o ddelwau mewn addolia l, 
a gwawdiant y gorymdeithiau crefyddol gor- 
wych. Llawer o honynt a arferant yr iaith 
Ffrengig yn lle'r Lladin, yn eu gweddiau; a 
dywedir eu bod o ymddygiad hardd, ac yn fan- 
ylaidd yn eu gwaith yn cadw'r Sabbath. Evan. 
Mag. 1819, p. 29. 

CLERC, (clericus,) yn briodol a arwydda ys- 
golhaig, neu wr llên ; ond yn gyffredinol arf-rir 
y cyfenw gan weinidogion plwyfol wrth arwyddo 
unrhyw weithred neu ysgrif. Clerc hefyd y 
gelwir y clochydd, neu yr hwn a fyddo yn dur- 
llen yr atebion ar ol y gweinidog plwyfol, yn y 
gwasanaeth cyhoedd; ac yn Lloegr, y gwr fyddo 
yn rhoddi yr hymnau allan, ac yn deehreu y 
dôn mewn addoldai. Y maer cyfryw weithiau 
yn ysgolheigion gwych, ac yn derbyn cyflog dda. 

CLEROS, (kXxpoc) gair Groeg, yn arwyddo 
coelbren, rhan, meu etifeddiaeth.  Oddiwrtho y 
mae y gair Saesneg clergy yn deiiliaw. Gelwid 
y Lefiaid felly gynt, ac weithiau holl genedl 
Israel, Deut. xxxii. 9; Ps. xxviii. 9; lxxi. 71, 


' CLO 


196 


Coc 


———— I^ “HEH FSUTGGI ENI YY CH HR] 


Y mae Pedr yn galw eglwys Dduw yn etifedd- 
iaeth (xXjpoc); ond nid oes un saili gymhwyso 
yr enw at weinidogion y gair yn wahanol 
oddiwrth yr eglwys; eithr yn hytrach dylid ei 


ddeall am yr eglwys yn wahanol oddiwrthynt, 


hwy. Hwynthwy sydd i ““ borthi praidd Duw, 
gan fwrw golwg, neu esgobaethu (€71CK070vVTEC) 
arnynt, eithr nid tra-arglwyddiaethu ar yr efif- 
eddiaethau (reovkXppev), ond bod yn esiamplau 
i'r praidd,” 1 Pedr v. 2, 8. Y maent “yn dei- 
lwng o barch dauddyblyg o herwydd eu swydd, 
os byddant yn llywodraethu yn dda, ac yn en- 
wedigol yn ymboeni yn y gair ac yn yr athraw- 
iaeth ;” ond nid oes un sylfaen ysgrythyrol i'w 
galw hwy mewn modd arbenig yn “ etifeddiaeth 
Duw.” Ymddangosiad “y dyn pechod, mab y 
golledigaeth,” a roddodd yr achlysur cyntaf i'r 
. fath beth ; ac nid da y gorchwyl o gadw llygriad 
i fyny yn y rhai a broffesant eu hunain yn ddi- 
wygwyr. Gwel Gwyr Llên. 
CLOCH, offeryn seiniol tra adnabyddus, wedi 
ei gyfansoddi yn gyffredin o haiarn bwrw, ac yn 
cael ei ddefnyddio mewn llanau plwyfol, &c., er 
rhybuddio y plwyfolion o amser yr addoliad —o 
farwolaeth neu gladdedigaeth rhyw un-o briodas, 
neu o ryw amgylchiad gorfoleddus ,& ddy- 
gwyddo yn y wladwriaeth, y plwyf, neu'r ardal. 
Yr oedd arfer clych yn ngwasanaeth crefydd 
yn beth o osodiad dwyfol tan yr Hen Destament; 
gan eu bod yn rhan o addurniadau gosodedig 
perthynol i fantell ephod yr off.iriad gynt, pan 
vr elai i'r cysegr santaidd (nid y santciddiolaf,)i 
weini ger bron yr Arglwydd; a'u dyben ydoedd 
rhoddi arwydd i'r rhai oedd yn y cyntedd 
yn addoli, fod yr offeiriad yn fyw, a bod yr 
aberth yn dderbyniol drosto efa hwythau, Exod, 
xxviii. 34, 35; Luc i. i0.. Ond nid oes un sail 
i dybio eu bod i'w cysylltu â gwasanaeth crefydd 
dan y Testament Newydd mewn unrhyw fodd; 
gan nad oes son am danynt yn ysgrifeniadau yr 
efengylwyr na'r apostolion, nac un gorchymyn 
nac esiampl yn eu cylch. Y ; 
dygwyd hwynt i'r eglwysi Cristionogol i wasan- 
aeth crefyddol yn ansicr; ond y mae yn ddiam- 
heuol nad oeddynt mewn arferiad o'r dechreuad, 
gan y buasai y Cristionogion yn bradychu eu 
hunain i ddwylaw eu gelynion, trwy eu canu. 
Avferent amryw offerynau gynt yn mhlith y 
cyn-Cristionogion, er arwyddo awr yr addoliad, 
megys y rhugl (rattle), y byrddau seiniol, yr 
udgorn, &c. Ond nad oedd y rhai hyn yn an- 
hebgorol angenrheidiol a ymddengys oddiwrth 
esiamplau lluosog addoliadau ymneillduedig ein 
gwlad ni, a gwledydd eraill. Yn yr eglwys 
ddwyreiniol yr ocdd clych yn anednabyddus hyd 
y flwyddyn 865, pan yr anrhegodd Ursus Patris- 
iacus, duc Venice, yr ymerawdwr Groegaidd 
Michael â rhai o honynt, yr hwn a adeiladodd 
dŵr yn eglwys Sancta Sophia, i'w crogi hwynt 
ynddo. Nid yw yn hysbys pa bryd y dechreu- 
wyd eu harfer yn eglwys Rhufain; gan fod rhai 
yn eu tadogì i'r Pab Sabinian, olynwr Gregory, 
B.A. 604, ac eraill, i Paulinus, esgob Nola, cyd- 
oeswr St. Jerom,. Pa fodd bynag y mae yn sicr 
fod y pabyddion yn priodoli rhinweddau coel- 
grefyddol i ganiad clych arol y meirw, ac wrth 
gladdu; a'u bod yn eu henwi, eu bedyddio, a'u 
cysegru, gyda llawer iawn o rodres a gorwychder. 


Y mae'r pryd y 


Dywedir eu bod mewn arferiad yn eglwysi Lloegr 
er y flwyddyn 680, ac mai eu dyben dechreuol 
oedd rhybuddio pawb o fewn cyrhaedd sain cloch 
am amgylchiad difrifol y neb fyddai yn trengu, 
a'u galw i gyduno â'r gweinidog, &c., mewn 
gweddi drosto. Ond tebyg mai dychymyg ewyll- 
yswyr da yr arferiad oedd hyn. Os amgen, mawr 
y cyfnewidiad er gwaeth, a welir ynddi yn 
bresenol. 

CLOCHDY, ty'r gloch, neu lofft y clych. 

CLOCHYDD, y gwr sydd yn canu'r gloch i 
alw'r weinidog a'r bobl i'r llan, yn tori beddau, . 
&c. Hefyd, mewn iaith sathredig, yr hwn sydd 
yn darllen yr atebion ar ol y gweinidog yn y 
gwasanaeth cyhoedd yn yllan. Yr un gwr yn 
gyffredin sydd yn Nghymru yn canu y gloch, yn 
tori'r beddau, ac yn darllen yr atebion. Herwydd 
hyn y gelwir ef “y clochydd.” Ond mewn 
dinasoedd a threfi mawrion y mae'r (erc a'r 
Clochydd yn ddau wr gwahanol mewn swydd a 
chyfrifiad, 

CLOD, mawl, neu ganmoliaeth, mewn rhydd- 
iaith neu ar fesur cerdd, yn cael ei ddatgan ar 
gân neu â thafod-leferydd. Gwel Canu mawl. 

CNAWD, yn briodol a arwydda y cig a'r 
gwaed mewn dyn ac anifail, mewn cyferbyniad 
neu wrthwynebiad i'r croen a'r esgyrn. Yn 
draws-symudol neu gyffelybiaethol y mae y 
gair yn arwyddo, yn J. Holl ddynolryw; y rhai 
a elwir felly i ddynodi eu gwendid a'u gwaeledd, 
ac yn neillduol o herwydd eu bod wrth natur yn 
llygredig, ac yn cael eu llywodraethu gan eu 
tueddiadau cnawdol a chorfforol, Esa. xl. 6; Ioan 
xvii. 2. 2. Natur lygredig, neu ogwyddiadau 
pechadurus y gelon ddynol; a elwir felly, yn ol 
barn amryw, nid o herwydd ei throsglwyddiad 
trwy gyfrwng cenhedliad naturiol, ond o herwydd 
ei ffìeidd dra a'i llygredigaeth, ac am fod. tuedd- 
iadau cnawdol a chorfforol yn aml yn achlysur 
o'i gweithrediad, Gal, v. 17. Gwel 7rosglwydd- 
iad. U 

“ Bod yn y cnawd ”' yw, naill ai bod yn y corff, 
neu fod mewn cyflwr diailenedig; Phil.i. 24; 
Rhuf. viii. 8. “ Byw, neu rodio yn ol y cnawd,” 
yw ymddwyn yn ol chwantau, tueddiadau, a go- 
gwyddiad calon a natur lygredig, Rhuf. v. 1, 13. 

CNAWDOLIAD CRIST, ei waith yn “cyf- 
ranogi o gig a gwaed,” neu yn cymeryd y natur 
ddynol i undeb ag ef ei hun er mwyn cyflawni 
gwaith y prynedigaeth. Gwel Ymgnawdoliad. 

CNUL, cnul, enill, neu clul, cloch ymadawiad ; 
sef y gloch a genir yn y llanau plwyfol arfarw- 
olaeth rhyw un, er rhybuddio pawbo fewn cyr- 
haedd ei swn o'r amgylchiad sobr; neu fel y 
myn rhai, y gloch a genid gynt er rhybuddio 
pawb o fewn cyrhaedd ei swn fod rhyw un 
ar ymadael a'r byd; ac i'w cyffroi i gyd- 
weddio a'r gweinidog ac eraill drosto. 

COCCEIAID, canlynwyr Ioan Cocceius, Pro- 
ffeswr Duwinyddiaeth yn mhrif ysgol Leyden, 
yn y ddwyfed. ganrif ar bymtheg. — DarÌuniai 
ef holl hanesiaeth. yr Hen Destament fel 
drych, yn gosod allan olwg gyflawn o'r holl 
ymdriniaethau a'r dygwyddiadau ag oeddynt 
i gymeryd lle tan orucbwyliaeth y Testa- 
ment Newydd, ac hyd ddiwedd amser. Hacr- 
aì fod y rhan amlaf o lawer o broffwydol- 
iaethau yr Hen Destament yn rhagfynegu gweini- 


COE 


197 


COF 


nuunuwa——————————————————————————————— 


dogaeth a chyfryngdod Crist, codiad, cynyrch, a 
chwyldroadau yr eglwys, nid yn unig tan gysgod 
personau a dygwyddiadau, ond hefyd mewn 
modd llythyrenol, ac yn ol gwir ystyr y geiriau 
arferedig yn y cyfryw ragfynegiadau; a gosodai 
ilawr yn rheol sylfaenol deongliad, fod geiriau 
ac ymadroddion yr ysgrythyr i'w deall yn mhob 
ystyr ac y maent yn alluog o hono, neu, mewn 
geiriau eraill, eu bod mewn effaith yn arwyddo 
pob peth ag y mae yn alluadwy iddynt arwydd- 
ocau. 

Dysgai Cocceius hefyd fod y cyfamod rhwng 
Duw â'r genedl Iuddewig, trwy gyfryngdod 
Moses, o'r un natur a'r cyfamod a gawd trwy 
gyfryngdod Crist. O ganlyniad, haerai i'r deg 
gorchymyn gael eu cyhoeddi gan Moses, nid fel 
rheol ufydd“-dod, ond fel arddangosiad o'r cyf- 
amod—i iau drom y gyfraith seremoniol gael ei 
hychwanegu at y ddeddf foesol gan Dduw fel 
cerydd ar Israel am addoli y llo aur, a phechodau 
eraill—i'r iau hono, yr hon oedd drom ynddi ei 
hun, ddyfod yn ddyblyg felly mewn canlyniad 
i'w harwyddocad cysgodol, gan ei bod o hyd yn 
rhybuddio yr Israeliaid o anmherffeithrwydd ac 
ansicrwydd eu cyflwr—yn eu llenwi o bryder— 
ac yn brawf gwastadol o anfoddlonrwydd Duw 
tuag atynt, ac nad oeddynt i ddysgwyl cyflawn 
faddeuant o'u hanwireddau cyn dyfodiad y Mes- 
siah ; fod dynion da, yn wir, o dan yr Hen Des- 
tament yn uniongyrchol ar eu marwolaeth yn 
cyfranogi o ogoniant tragywyddol; ond er hyny 
eu bod yn mhell o gyrhaeddyd y gobaith cadarn 
a'r sicrwydd diysgog sydd yn gwneyd ífyddlon- 
iaid y Testament Newydd yn llawen a chysurus; 
ac o herwydd hyny eu bod yn naturiol amheus a 
oedd eu pechodau wedi eu maddeu, er nad oedd- 
ynt yn dyoddef o'u herwydd, am nad oedd Crist 
eto wedi offrymu ei hun yn weithredol yn aberth 
iawnol drostynt i Dduw. 

COCRETH, cyd-ddygiad, maldod, anwes, 

COEG-DDIGRIFWCH, digrifwch gwae a di- 
sylwedd; neu ymadrodd gwag, ysgafn, cellweir- 
us, ffol, a digrif, tueddol i greu ysgafnder ffol a 
chwerthiniad ynfyd. Y mae ““ ymadrodd ffol a 
choeg-ddigrifwch ” yn cael eu cysylltu, i ddangos 
eu bod yn dal perthynas agos a'u gilydd. Y 
mae llawer yn ymilrostio ac yn ymbleseru yn- 
ddynt, gan dybied eu bod yn eu harddu yn fawr; 
ond “pethau nad ydynt weddus,” medd ysbryd 
Duw, ydynt, Eph. v. 4. O na chofient “mai am 
bob gair segur y rhoddant gyfrifi Dduw.” 

COEGNI, ymadrodd chwyddedig, tauog, cyff- 
rous, anhawdd ei ddyoddef. 

COEGYN, dyn balch, chwyddedig, tauogaidd, 
gwag, anhawdd ei ddyoddef. 

COEL, cred, hyder, darogan, arwydd. Rhoddi 
coel yw credu; ac anghoelio yw ameu neu 
anghredu. 

COELBREN, pren coel, darogan, neu arwydd; 
y pren a arferir mewn cwtws, neu yr hyn a ar- 
ferir ei fwrw neu ei dynu wrth fwrw coelbren 
neu dynu cwtws. Gelwir cwtws yn goelbren 
trwy drawsenwad, o herwydd mai pren bychan 
wedi ei nodi â nod, neu enw, oedd yr offeryn a 
ddefnyddid gynt wrth ei fwrw neu ei dynu. 

Y mae bwrw coelbren yn beth cyfreithlon ar 
achosion pwysig; ac yn arferiad hen a chy- 
ffredinol, Lef. xvi. 8—10. Yr oedd yn cael ei 

2c 


harfer gynt, yn 1. Er cael allan ryw achos 
cuddiedig, Jona i. 7. 2. Er dosbarthu tiroedd 
yn etifeddiaethau rhwng gwahanol bersonau neu 
lwythau, Num. xxvi. 55,56. 3. Ynnewisiad un 
i swydd, Act.i. 26. 4. I nodi a threfnu cylch- 
oedd gwasanaeth dynion swyddol, 1 Cron. xxiv. 
9; xxv. 8—5. 5. I benderfynurhyw ddadl, Ps. 
xxii. 8. 

Yr oedd ac y mae gwahanol ffyrdd gan 
ddynion i fwrw coelbren; ond gan nad pa fodd 
bynag y cyflawnir y gorchwyl, cyfeiriad difrifol 
at Dduw, am ei feddwyl i'n cyfarwyddo yn yr 
hyn sydd yn aneglur i ni ydyw, Diar. xvi. 33. 
Dyben yr arferiad yw penderfynu yr hyn 
nad ellir ei benderfynu mewn un ffordd arall, 
Diar, xviii. 18. Dylai yr achos y byddom 
yn chwenych ei benderfynu trwy goel-bren, 
fod yn achos o bwys, ac yn gyfryw nad ellir 
ei benderfynu mewn un ffordd arall; a dylai 
sobrwydd a difrifoldeb mawr ein llenwi wrth 
ymwneyd âg ef; gan mai â Duw y mae a fynom 
trwyddo, Act. i. 2t—26; 1 Sam. xiv. 41, 42. 

COELGREFYDD, crefydd wag, ofer a disail, 
yn gorphwys ar fympwy ei deiliad, yr hwn a 
lywodraethir gan dybiau disail, ofergoelion, &c., 
ac nid gan air Duw. ““ Y mae yn cynwys cyf- 
lawniad o ddefodau ac ymarferiadau dmangen- 
rheidiol ac amorchymynedig ; parch i wrthrychau 
annheilwng o addoliad; manylrwydd anghy- 
medrol; ofnau a phetrusdod disail; neu grefyddol- 
der croes i air Duw mewn dull a dyben. Gellir 
cymhwyso y gair at eilunaddoliaeth y paganiaid 
—fraddodiadau yr Iuddewon—defodau anysgry- 
thyrol y pabyddion—at ymorphwysiad anaddas 
llaweroedd ar fedydd a swper yr Arglwydd—at y 
rhai a gredant fod gwyrthiau yn cael eu cyflawni, 
a phroffwydoliaethau yn cael eu mynegi eto—ac 
at y rhai a gredant mewn dewiniaeth, consuriaeth, 
ac ofergoelion gwag a thwyllodrus.” 

““ Y mae coelgrefydd (medd Claude) yn 
deiliaw, naill ai oddiwrth ofn gwasaidd, yr hwn 
sydd yn peri i ddynion gredu fod Duw yn ddig 
bob amser, a dychymygu rhyw foddion i'w hedd- 
ychu; neu oddiwrth duedd naturiol at eilun- 
addoliaeth, yr hwn sy'n peri i ddynion ddych- 
ymygu eu bod yn canfod rhyw rad do ddwyfoldeb 
mewn creaduriaid hynod, ac o herwydd hyny i'w 
haddoli ; neu oddiwrth ragrith, yr hwn sydd yn 
gwneyd dynion yn foddlon i gyflawni eu rhwym- 
edigaethau i Dduw trwy goeg-drem, a thrwy sel 
dros gyflawniadau allanol; neu oddiwrth ryfyg, 
yr hwn sydd yn peri iddynt wasanaethu Duw yn 
ol eu mympwy eu hunain.” 

COF, un o alluoedd neu gynheddfau yr enaid ; 
yr enaid yn adfeddwl. Gellir galw y cof yn 
drysordy yr enaid, yn yr hwn y mae yn calw ei 
ddryehfeddyliau o'r pethau a welodd, a glywodd, 
a ddeallodd, a deimlodd, a archwaethodd, neu a 
ddychymygodd, fel y gallo eu defnyddio fel y 
byddo yr achos yn galw am danynt... Neu mewn 
geiriau eraill, ysgrifenydd yr enaid ydyw y cof, 
yr hwn sydd yn cofnodi y pethau hyny y byddo 
yr enaid yn cymeryd sylw o honynt, ac yn 
ewyllysio eu cadw mewn coffadwriaeth gyda 
golwg ar ei wasanaeth mewn amser dyfodol. 

Y mae cof da, ac y mae hefyd gof drwg. _ Cof 
da yw y cof hwnw a fyddo yn cymeryd pethau i 
mewn yn rhwydd; yn cymeryd llawer i mewnar 


COF, 


: 


198 


COF 


unwaith; yn eu cadw yn hir; ac yn eu dwyn 
allan yn hylaw a dichlynaidd, fel byddo yr 
achlysur yn galw, a'r achos yn gofyn am eu 
gw»sanaeth a'u defnydd. Cof drwg ar y llaw 
arall, yw y cof hwnw a fyddo yn hwyrfrydig i 
gymeryd pethau i mewn; yn analluog i gymeryd 
llawer i mewn ar unwaith ;_ yn agered ìi golli yn 
fuan yr hyn a gymeraii mewn; ac yn anhylaw 
i ddefnyddio yr hyn a gedwir ganddo wrth achos 
a galwad. 

Megys y mae deall eglur ac athrylith hyfedryyn 
dra gwcrthfawr yn mhob ystyr, felly hefyd y mae 
cof da yn gaffaeliad anmhrisiadwy. _ Ystordy 
enaid ydyw, ac amguddfa goludoedd deallawl. 
Llyfrgell y meddwl, yr lon a ddygir genym gyda 
nii bobman ydyw. Dedwydd ydyw ef, yr hwn 
mewn ychwanegiad at ddealltwriaeth ddiwylledig 
sydd yn meddu galluoedd ymgof ac ymatgof. Y 
mae'r dyn hwnw yn feddianol ar ffynon difyrwch 
resymol ynddo ei hun. Nid ydyw un amser pan 
yn unig ac ar ben ei hun heb destyn myfyrdod ; 
na phan mewn cyfeillach hb ddefnydd difyr- 
wch ac adeiladaeth i eraill. Y mae yn dwyn ei 
drysor gydag ef i bob man, ac yn gallu ei 
ddefnyddio pan, ac fel y byddo yn ewyllysio. 
Allan o drysor da ei galon y mae yn dwyn allan 
yn ddirwystr bethau da pan yr ewyllysio, er ei 
ddyddanwch ei hun ac adeiladaeth eraill. 

Pa un ai bod eneidiau dynion, a'u hystyried 
yn annibynol ar beirianaeth y coríf, yn gyfartal 
o ran eu galluoedd cynhenid neu beidio, sydd 
beth anhawdd ei benderfynu. Ond hyn sydd 
amlwg, sef fod dirfawr wahaniaeth rhwng eang- 
der gwybodaeth a grym cof y naill enaid a'r llall ; 
a'bod y gwahaniaeth hwnw mewn modd eglur 
i'w briodoli, nid i'w hansawdd gyntefig, eithr i'r 
driniaeth wahanol a gawsant. Y maecynheddf- 
au yr enaid fel pethau eraill yn alluog o welliant 
trwy gael eu gwrteithio, eu diwyllio, a'u gosod 
mewn ymarferiad. Y mae y sylw hwn mewn 
modd neillduol yn alluog o gael ei gymhwyso at, 
ai wirio yn y cof. Nid oedd y cof goreu ar y 
cyntaf y peth yw yn bresenol o ran helaethrwydd 
a grym. Trwy feddion ac ymarferiad y daeth y 
peth ydyw. O'u defnyddio, gall y rheolau can- 
lynol fod yn wasanaethgar, er gwneyd cof drwg 
yn gof da, a chof da yn gof gwell. Yn 1. Ym- 
drechwch am amgyffrediad eglur a chyflawn o'r 
pethau ag yr ydych am eu cofio, yn eu hansawdd 
a'u hamgylchiadau. I'r dyben hyn cymerwch 
sylw manwl a thrwyadl o honynt. Nac ym- 


foddlonwch ar gip olwg, neu olwg arwynebol. 


arnynt. Chwiliwch hwynt yn drwyadl; ac na 
roddwch i fyny eu chwilio hyd nes eich bod yn 
eu hamgyffred yn hollol... Amgyffred aneglur ac 
anghyflawn o'r pethau yr ewyllysir eu cofio yw 
un or prif achosion fod dynion mor barod i'w 
hangofio. Gwelir hyn yn eglur mewn plant yn 
yr ysgol, y rhai a fethant gofio eu gwersi, neu 
a'u hangofiant yn fuan wedi dysgu adrodd y 
y geiriau, am nad oeddynt yn deall eu harwydd- 
ocad. Gellir anghofio geiriau, ond ni anghofir 
drychfeddyliau yn hawdd. 2. Edrychwch eich 
bod yn hoílî a gwerthfawrogi y pethau y byddoch 
am eu cofio, a hyny yn ol cu pwys, eu gwerth, 
a'u perthynas a chwi. Nid oes dim at serch, 
tuedd, ewyllys, &c., i argraffu y peth ar y cof. 
Diffyg o hyn yw lawer o'r achos fod dyniou mor 


| 


anghofus o bregethau da ag y maent yn eu clyw- 
ed, a chynghorion ac addysgiadau da y maent 
yn eu derbyn. Cofiant bethau eraill, ond ni 
chofiant y rhaì hyn, am nad ydynt yn eu hofâ 
na'u gwerthfawrogi. 3. Ystyriwch y manteision 
sydd yn deilliaw o drysori pethau da yn y cof. 
Y mae yr hyn sydd yn y cof yn llawer mwy 
hylaw i'w ddefnyddio na'r hyn sy yn yr ysgrifen, 
yr argraff, &c., ac yn llai agored i gael ei golli. 
Y mae yn barod bob amser wrth law, i'w ddef- 
nyddio heb unrhyw lafurnathrafferth. Nid oes 
angen agor llyfr, troi dalen, agor llygad, goleu 
canwyll, arosi'rhaulgodi, nasymudllawnathroed 
ercaelgafaelarno. Y mae wrthlaw, at wasanaeth 
yn wastad. Y mae yn agos iawn i'r serch e'r ewyll- 
ys; ac yn debyg iawn o effeithio arnynt. 4. 
Ymgedwch oddiwrth y pethau a anmharant y 
cof, fel cynheddfau eneidiol eraill. Yn mhlith 
y rhai hyn gellir rhestru godineb, aflendid, an- 
Ìladrwydd, glythineb, meddwdod, diota, cyfedd- 
ach, segurdod, a diogi. “ Ymgedwch oddiwrth 
chwantau cnawdol, y rhai sydd yn rhyfcla yn 
erbyn yr enaid.” 5. Ymarferwch eich hunain 
ìi gofio yr hyn a ddarilenoch ac a glywoch, os 
bydd yn werth ei gofio. Gellwch gael ail les 
oddiwrth yr hyn a gofioch ; a pha amlaf y cof- 
ioch, hawsaffydd i chwi gofio. “ Ymarferiad a 
wna feistr” yn hyn fel pethau eraill. Gras da 
yw ailras. 6. Peidiwch a gorlwytho eich cof â 
gormod o bethau ar unwaith. Porthwch ef yn 
raddol ac aml â phethau da, fel y byddo'r achos 
yn galw, a'i rym yntau yn goddef. 7. Adolyg- 
wch y pethau mwyaf pwysig ydych yn gofi» yn 
aml, ac ailadroddwch hwynt yn fynych wrthych 
eich hunain, ac i glywedigaeth eraill. 8. Dar- 
lleuwch a meddyliwch yn rheolaidd ; a thrysor- 
wch y pethau ydych yn gofio mewn modd trefn- 
us a dichlynaidd yn eich cof.. Y mae annyben- 
dod yn creu dyryswch; ond trefn yn gwneyd 
pob peth. yn rhwydd a goleu. Hawdd iawn yw 
1r hwn sydd yn dodi pethau heibio yn drefnus 
gael gafael ar y peth a fyno. pan y myno; fra 
mae yr hwn sydd yn taflu pethau yn gryglwyth 
annrhefnus yn treulio llawer o amser wrth chwilio 
am rywbeth sydd arno eisiau ei gael, ac wedi y 
cwbl yn methu cael gafael arno. 9. Dyfal bar- 
hewch mewn gweddi am i Dduw santeiddio eich 
cof i ddal ar ei bethau ef. Na feddyliwch weddio 
heb arfer moddion, nac arfer moddion heb weddio. 
Rhyfyg fyddai un, ac atheistiaeth ymarferol 
fyddai y llall. 

COFIADUR, (cof,) swyddog gwladol yn 
mhlith yr Iuddewon gynt, gwaith yr hwn ydoedd 
ysgrifenu pethau pwysig perthynol i'r wladwr- 
iaeth mewn llyfr, ac o bosibl, coffau y brenin am 
danynt pan y byddai galwad am hyny. Jeho- 
saphat, mab Ahilud, oedd cofiadur Dafydd; ac 
Asaph, tad Toa, oedd cofiadur Hezeciah, 2 Sam. 
viii. 16; 2 Bren. xviii. 18. 

COFIANT, (cof,) buchdraeth, neu hanes byw- 
yd a marwolaeth rhyw berson enwog a hynod. Y 
mae genym amryw o'r rhai hyn yn y Beibl; ac 
y mae gan eglwys Dduw lawcr iawn o honynt, y 
rhai sydd wedi bod o fawr les a chysur i filoedd, 
ac o lawer iawn o ogoniant i Dduw, gan eu bod 
yn ddangosiad o'i ras, ei gariad, ei ddaioni, a'i 
ffyddlondeb ef tuag; at y rhai a goflytrir, ac o'r 
defnydd mawr a wnaeth efe o honynt yn y byd 


COL 


199 


COL 


a'r eglwys. Y mae amryw o honynt yn y gwaith 
hwn, a gobeithir y byddant o les i'r Cymry, fel 
y maent wedi bod i'r Saeson.” Yn mhlith y cof- 
iantau mwyaf nodedig a defnyddiol yn Saesneg, 
gellir enwi cofiant Doddridge, Philip Henry, D. 
Brainard, Jonathan Edwards, John How, Dr, 
Owen, John Bunyan, &c. “Coffadwriaeth y 
cyfiawn sydd fendizedig ;” ac ni ddylai gwerth 
na rhinwedd Aynod gael ei gladdu mewn angof. 
Dylai cofiant fod yn fyr, eglur, cynhwysfawr, 
anmhleidiol, cywir, a defnyddiol; a phan y. 
maent felly, gellir dysgwyl iddynt fod o les 


“ mawr. 


COFLYFRAU EGLWYSIG BLYNYDDOL, 
hanes eglwysig o enedigaeth Crist hyd y flwydd- 
yn 1198, a gyfansoddwyd gan Baronius, i'r 
dyben i wrthbrofi canrifoedd Madeburg, ac er 
dangos fod athrawiaethau a sefydliadau'r eglwys 
wedi aros yr un o'r dechreuad. Cawsant eu 
parhau gan Raynaldi a Laderchi, hyd y flwydd- 
yn 1671. Y maent yn gynwysedig mewn deu- 
ddeg cyfrol unplyg, ac wedi eu llenwi â chasgl- 
iadau helaeth allan o'r cof-ysgrifenadau Pabaidd, 
ac o herwydd hyny o wasanaeth mawr i fyfyrwyr 
hanesiaeth eglwysig, y rhai gyda llaw a ddylent 
eu myfyrio yn wyliadwrus, gan nad yw pob peth 
ynddynt yn wirionedd dihalogedig. 

COLABARSIAID, neu JMarcosiaid. 
Marcosiaid. 

COLEG, (colleclum,) yn 1. A arwydda gasgl- 
$ad, neu gymdeithas o ysgolheigion, neu wyr 
dysgedig o'r un alwad, yn ymgynull yn yr un 
lle, ìi dderbyn neu gyfranu addysg. 2. Y lle yn 
yrhwn y byddont yn ymgynull. Cydgasgliad 
amryw golegau sydd yn cyfansoddi prifysgol. 
Gwel Prif-ysgol. 'Tybir mai coleg y proffwydi, 
yr hwn fel y barna rhai, a sefydlwyd gan Sam- 
uel, yn Gilgal, oedd y cyntaf a fu ar y ddaear, 
mewn cysylltiad a chrefydd Duw beth bynag, 2 
Bren.iv. 88; vi. 1,2. Dywed rhai i'r efengyl- 
wr Marc sefydlu un yn Alexandrïa, lle meddant 
hwy y dysgwyd Clemens, Origen, Dionysius, 
Athanasius, ac eraill. Os gwir hyn, dyna y 
gyntaf dan y Testament Newydd, oni olygir cym- 
deithas yr apostolion a'r dysgyblion yn Jerusa- 
lem yn goleg, Act. i. 2. 

Y mae amryw o golegau gwladol a chrefyddol 
yn Lloegr, heblaw rhai Rhydychain a Chaer- 
grawnt; megys coleg y cyfreithwyr, yr hwn a 
elwir Doctors” Commons; coleg Gresham ; coleg 
y Meddygon; coleg Sïon; coleg yr Arwydd- 
feirdd, (oll yn Nghaerludd;) at ba rai y gellir 
ychwanegu coleg Homerton; y coleg Cenhadol; 
coleg Rotherham, &c., yn mhlith yr Ymneilldu- 
wyr; ac yn Nghymru y mae coleg Llanbedr, 
Caerfyrddin; heblaw yr amrywiol athrofâau per- 
thynol i'r Eglwys Wladol a'r Ymneilldnwyr, yn 
y rhai yr addysoir llawer o wyr ieuainc yn yr 
ieithoedd a'r celfyddydau gyda golwg ar y weini- 
dogaeth Gristionogol. Y mae y rhai hyn wedi 
bod o fendith fawr mewn amrywiol ffyrdd yn 
Nghymru; ac y mae yn drueni mawr na bai y 
Cymry yn ystyried eu gwerth yn fwy, ac yn 
tanysgrifio n»u yn casglu yn fwy cyffredinol 
tuag at ychwanegu eu trysorfaoedd a'u llyfrgell- 
oedd. l'r Saeson y mae yr Ymneillduwyr yn 
ddyledus am gynhaliaeth y rhai hyn. 


Gwel 


Coleg hefyd a arwydda gasgl-weddi, neu | 


weddi fer, wedi eì chyfaddasu at ryw ddydd neu 
achos neillduol. Y mae amryw o honynt yn 
ffurfweddiau eglwys Rhufain, ac eglwys wladol 
Lloegr; a gelwir hwy colegau, am fod y gweini 
dog wrth eu gweddio yn cael ei ystyried yn ad- 
rodd dymuniadau yr holl gynulleidfx yn gasgliad- 
ol, neu am eu bod yn cael eu hadrodd wedi i'r 
holl bobl ymgasglu yn nghyd... Y Pab Galesius 
a Gregory a ddyfeisiasant y gweddiau hyn gynt- 
af. Gwel Buck. 

COLEGIAID, a arwydda, yn 1. Aelodau 
unrhyw goleg, neu fyfyrwyr mewn rhyw ysgol- 
dy, neu gymdeithas ddysgedig. 2. Plaid yn 
mhlith y Mennoniaid Arminaidd yn Holl:nd, 
yn 1629. Sefydlodd y blaid hon, mewn canlyn- 
iad i waith y Gomariaid yn eu herlid, “ Goleg 
Crefyddol,” yn agosi Leyden. Eibrifsylfaenwyr 
oeddyntdri brawd o'r enw Vander, Code, yn nghyd 
a gwr tlawd a duwiol o'r enw Antoni Cornelius, 
y rhai a ymgasglent i weddïo ac i esbonio yr ys- 
grythyrau. Derbynient i'w cyfundeb bawb a 
addefent awdurdod ddwyfol yr ysgrythyrau, ac a 
ymrwyment i fyw yn ol eu rheolau, Eu colegau 
a luosogasant yn ddirfawr tua diwedd y ganrif 
ddiweddaf, ac a wasgarwyd trwy yr holl daleith - 
iau cyfunol. Gelwir hwynt hefyd yn ARhinsberg- 
iaid, oddiwrth eu gwaith yn cynal eu cyfarfodydd 
cymunol haner blynyddol yn ZtAinsberg, gerllaw 
Leyden. 

COLOFN, yn briodol a arwydda ddarn o faen, 
haiarn, pres, neu bren, wedi ei osod yn union 
syth, er cynal rhyw adail neu bwysau, neu er 
coffadwriaeth am ryw berson neu amgylchiad 
hynod, Barn. xvi. 25, 26, 29; Gen. xxxv. 14, 20; 
2 Sam. xviii. 18.. Yn drawsymudol neu gyffel- 
ybiaethol, y mae colofn yn arwyddo cynhaliaeth, 
ateg, arwydd, neu goffadwriaeth. Yn yr ystyr 
hon y mae eglwys Dduw yn cael ei galw ““colofn 
a sylfaen y gwirionedd,” I Tim iii. 15. Ar un 
olwg, y gwirionedd yw ei cholofn a'i sylfaen hi, 
ar baun y mae ei ffydd a& hymarferiadau yn 
gorphwys, Eph. ii. 20; ond ar olwg arall, yr 
eglwys yw colofn a sylfaen y gwirionedd, gan 
mai hi sydd yn cynal-y pregethiad a'r ymarfer- 
iad o hono yn y byd, gan eì ddangos i ddynion 
mewn gweinidogaeth, arwyddion, ac ymarferion, 
fel yr oedd y colofnau ar y rhai y crogid y cyf- 
reithiau gynt, yn y marchnadoedd a lleoedd cy- 
hoedd eraill, yn cynal ac yn dangos y rhai hyny 
i'r rhai a edrychent arnynt; tybir mai at yr ar- 
feriad hon yr oedd yr apostol yn cyfeirio. Yn 
yr un ystyr, tebygol, y mae gweinidogion y gair 
a gwir dduwiolion yn cael eu galw yn golofnau, 
Gal, ii. 9; Dat.ii. 12. Fel colofnau y maent 
yn cynal ac yn dangos y gwirionedd mewn bu- 
chedd ac athrawiacth, fel y gallo y byd ei weled 
yn ei rinwedd a'i ogoniant, yn dysgleirio yn eu 
bywyd duwiol hwynt. Y maent hefyd yn gol- 
ofnau arwyddol o gariad, gras, trugaredd, a 
ffyddlondeb Duw, i'w gweled a'u canfod gan bob 
dyn. Rhagoriaeth colofn yw ei bod yn uniawn, 
amlwg, a diysgog; a'u rhagoriaeth hwythau yw 
eu bod yn uniawn a chywir yn eu syniadau, eg- 
wyddorion, a dybenion; yn amlwg ac eglur yn 
eu bucheddau santaidd a duwiol; ac yn ddisigl 
a diysgog yn eu hymlyniad wrth yr Arglwydd 
a'i waith. 


COLUTHIAID, eanlynwyr Coluthu, oífeit« 


COLL 


200 


CON 


iad o Alexandria, yn y bedwaredd gnarif, yr 
hwn fel y dywedir a ddysgodd nad Duw oedd 
awdwr drygau a gofidiau'r bywyd hwn; ac hef- 
yd, y gallasai henuriaid urddo. Os gellir ma- 
ddeu y dyb olaf, bydd yn hawdd rhoddi cyfrif 
o'r un flaenaf, yr hon a achlysurwyd, tebygol, 
yn ei waith yn gwrthwynebu y cyfeiliornadau 
Nestoraidd, y rhai a ddysgent mai Duw oedd 
awdwr pechod. Dysgai Coluthius i'r gwrthwy- 
neb, fod pob drwg o honom ni, a phob da o 
Dduw; ac mai ein pechod ni yw'r achos o'n holl 
anghysur. Pa fodd bynag, euogfarnwyd ef gan 
gymanfa yn Alexandria, yn y flwyddyn 335; 
a'r blaid hon a ddiflanodd yn ebrwydd wedi hyny. 

COLYRIDIAID, a elwid felly oddiwrth ga- 
cenau neu dorthau, a enwid colyrides, y rhai a 
offryment unwaith y flwyddyn, i'r Forwyn Fair, 
gyda rhyw ddefodau coelgrefyddol; ac wedi 
hyny a ranent yn eu plith eu hunain. Y bobl 
goelgrefyddol hyn a godasant yn y bedwaredd 
ganrif, yn gyntaf yn Thrace, ac yna ymwasgar- 
asant ar hyd Affrica, yn benaf yn mysg benyw- 
od, y rhaia ymgeisient nodded y Forwyn Fen- 
digaid. 

COLLEDIGAETH (co//), dinystr neu ddys- 
tryw hollol a chyflawn. Y mae'r gair groXea, 
yn arwyddo dinystr oddiwrth, awo, e£ oXXvpu, 
Ioan xvii. 12; ac yn cael ei gymhwyso bob amser 
at gyflwr y damnedigion yn uffern, o tan lid a 
digofaint Duw, neu'r ail farwolaeth, Ioan xvii. 
12; Rhuf. ix. 22; Phil. i. 28; 2Thes.ii. 3; 1 
Tim, vi. 9; Heb. x. 39; 2 Pedr vii. 3. Y mae 
holl ddynolryw wrth natur mewn cyflwr colledig, 
ac yn agored i golledigaeth dragywyddol. Y 
maent oll wrth natur, yn y byd hwn, yn golledig ; 
ond nid ydynttra yma wedi eu colli yn weithredol; 
y maent wedi eu damnïo (xexpurau) eisoes, hyny 
yw, wedi eu Aeuogfarnw; ond nid ydynt eto wedi 
eu colli, hyny yw eu cosbi, dinystrio, dystrywio, 
Ioan iii. 18. Y maent oll, cynifer ag nad ydynt 
yn credu yn y Mab, yn agored i hyny, ac yn 
wynebu ar hyny, ïe, yn sicr o fod felly oni 
chredant yn enw uniganedig Fab Duw; ond nid 
ydynt eto yn ngafael y golledigaeth; eithr yn 
£“ garcharorion gobeithiol,” Zech. ix. 12. 

Y mae colledigaeth dyn yn hollol o hono ef ei 
hun. Y mae'r hyn a ddywedir am Israel yn 
wirionedd am bob dyn, “'O Israel, tydi a'th 
ddinystriaist dy hun,” Hos. xiii. 9. Ymddengys 
hyn pan ystyriom, yn 1. Au bod yn ymwneyd yn 
wirfoddol â'r hyn sydd gyn sicr o'u dinystrio; a 
hyny yn wybodus iddynt eu hunain. Yr unig 
beth a all wneuthur hyn yw pechod, Rhuf. vi. 23; 
1 Cor. xv. 59. Y maent yn gwybod hyny; ac 
eto y maent yn caru, yn cofleidio, yn cyflawni, 
ac yn byw mewn pechod, Rhuf.i. 92. Y mae'n 
wir eu bod yn cael eu temtio gan Satan, a chan 
eu gilydd i bechu; ond y maent yn cydsynio yn 
ewyllysgar â'r temtasiynau. Nid oes un trais 
yn cael ei wneuthur ar eu hewyllysiau; ac nis 
gellir eu treisio. Oyn hawsed fyddai difodi yr 
ewyllys a'i threisio. Y mae rhyddid yn hanfodol 
Iddi; ac nis gall hanfodi hebddo. Ewyllys heb 
ryddid, nid yw ewyllys. Satan a ddygodd, ac 
sydd yn dwyn yr abwyd; ond dyn a ymaflodd, ac 
sydd yn ymaflyd ynddo, a hyny gyda holl gyd- 
syniad ei ewyllys; pe amgen ni byddai i'w feio; 
gan nad oes un weithred yn foesol ddrwg mwy 


nag yn foesol dda, ond cyn belled ag y mae a 

fyno'r ewyllys â hi. Pelladdai dyn ddyn arall 
yn ddifwriad, trwy anwybod, ac nid o'i fodd, ni 
byddai i'w feio na'i gosbi; am na wnaeth hyny 
yn ewyllysgar. Yr un modd y mae gyda golwg 
ar bob gweithred arall. Yn mhellach, pe buasai 
dyn wedi colli rhyddid ei ewyllys, ni buasai o un 
defnydd i ddywedyd wrtho am wylio—am wrth- 
wynebu'r diafol—am beidio a gwneuthur drwg, 
&c ; gan y buasai dan angenrheidrwydd gorfodol 
i'w wneuthur. Collodd trwy bechod ei duedd at 
dda; ond ni chollodd ryddid ei ewyllys... Y mae 
dan lywodraeth tueddiadau drygionus; ond nid 
yw hyny yn ei esgusodi mewn un gradd; eithr 
yn ei wneyd yn fwy euog; oblegyd mai tuedd 
moesol gwirfoddol ydyw. Ni feddyliai neb fod 
lleidr yn llai euog neu i'w esgusodi am ladrata, 
am fod ei duedd at ladrad yn gryf; eithr tybiai 
pob dyn call ei fod yn fwy euog pa gryfaf fyddai 
ei dueddfryd... Yr un modd y mae gyda golwg 
ar bob pechod arall. 2. Eu bod yn gwrthod yr 
unig foddion gosodedig v'w cadw rhag dinystr. Crist 
a chrefydd, neu Grista'r iechydwriaeth sy trwy- 
ddo, yw y rhai hyn, Jer. viii. 22; Act. iv. 12. 
Y maent yn gwrthod ystyried eu hunain—eu 
ffyrdd—eu diwedd, Jer. vi. 16; xviii. 18; yn 
gwrthod cytuno âg argyhoeddiadau cydwybod, ac 
ymroddi i ymrysoniadau Duw trwy ei air, ei 
ysbryd, a'i ragluniaeth, Diar. i, 20—25; yn 
gwrthod ufyddhau i alwadau'r efengyl, ac ym- 
ostwng i'w rheolau a'i gosodiadau; ac felly yn 
gwrthod yr Arglwydd Iesu Grist, a'r iechydwr- 
iaeth sydd trwyddo ef, Math. xxii. 3; Luc xiii, 
34; xiv. 18, 19, 20; Ioan v. 40. Fel hyn nid oes 
modd iddynt ddianc rhag dinystr, ac y mae eu 
colledigaeth yn holl o honynt eu hunain, ac nid 
oes ganddynt lei feio neb arall, Math. xxii. 12. 

Bydd colledigaeth dyn, yn 1. Yn hollol a chyf- 
lawn, Mal. iv, 1. Collir hwy yn mhob ystyr, ac 
yn mhob ffordd. 2. Yn ddychrynllyd, ofnadwy, 
ac arswydus iawn, Rhuf. ii. 7, 8; Heb. x. 29, 30, 
91. Nid oedd dinystr Sodom a Gomorah ond 
cysgod gwanaidd o'r hyn a ddyoddefant hwy, 
Math xi. 22, 24; Ps. xi. 6. 3. Yn golledigaeth 
dragywyddol ac anadferadwy, 2 Thes. i. 9. Gwel 
Cadwedigaeth, Cospedigaeth, Marwolaeth. 

COMMENDAM, gair Lladin, yn arwyddo 
ymddiried, cred, a gymhwysir yn nghyfreithiau 
yr eglwys wladol at weinyddiad ardreth neu 
gyllid personaeth wag, hyd nes y byddo perchen- 
og rheolaidd wedi ci sefydlu ynddi. Dyben neill- 
duol yr arferiad yw ychwanegu at gyllid yr esgob- 
ion a dderbyniant leiaf o dâl, ac y mae wedi achosi 
llawer iawn o lygriadau; gan fod yr esgobion 
tan ei chysgod. yn meddianu amryw bersonaeth- 
au, a hyny heb dori, mewn modd uniongyrchol, 
y gyfraith ganonaidd. Pan y gwneir person yn 
esgob, y mae ei bersonaeth yn dyfod yn wag; 
ond os caiff eì awdurdodi gan y brenin, gall ei 
chadw o hyd tn commendam, hyny yw, ar ym- 
ddiried. 

CONDEMNIAD, gair Lladin yn arwyddo dy- 
Jarniad, neu euogfarniad. Y mae'r gair KaTakpuua, 
a gyfieithir condemniad, Rhuf. v. 16, yn cael ei 
gyfieithu Rhuf. viii. 1, yn ddamnedigaeth.. Yn 
briodol y mae yn arwyddo dyfarniad troseddwr 
i ddyoddef cosbedigaeth ei bechod, gan farnwr, 
ar sail prawf o'i euogrwydd, Dichon hefyd ei 


. 


CON 


201 


CON 


fod yn arwyddo yn draws-symudol, y gosbedig- 
aeth weithredol a weinyddir mewn canlyniad i'r 
dyfarniad. Dywed Parens fod gpyua a KaraKpuua 
yn gwahaniaethu fel achos ac effaith, a chyfeiria 
at l Cor. xi. 32, fel engraifft o hyny. Kpuga, 
yw y farn a roddir gan y barnwr ar y person a 
fyddo yn sefyll o'iSflaen i'w brofi; xaraxpupa, 
yw y ddedfryd a gyhoeddir arno, mewn canlyn- 
iad: Kp LJLCL, yw'rachos; a KaraTpLua, yw'r effaith. 
““Nid oes gan hyny yn awr un dyfarniad 
(Karaxkpuua) ì'r rhai sydd yn Nghrist Iesu;” a 
.chan hyny nid oes un gosbedigaeth iddynt: o 
herwydd ni chosbir neb ond a ddyfarnir. Nid 
oes un gosbedigaeth i'r rhai hyny nad oes un dded- 
fryd na dyfarniad yn gorwedd yn eu herbyn yn 
llyfr Duw. ““ Pwy sydd yn dyfarnu (xaraxpwwy)? 
Crist yw'r hwn a fu farw,” &c., Rhuf. viii. 34. Y 
faro (xpuua) a ddaeth o un camwedd i (xaraxpupua) 
gondemniad, neu ddyfarniad, Rhuf. v. 16; hyny 
yw, nid ydym yn cael ein heffeithio yn fwy gan 
un pechod o eiddo Adda ond ei bechod cyntaf— 
ei waith yn bwyta y ffrwyth gwaharddedig, nag 
yr ydym yn cael ein heffeithio gan bechodau 
rhyw ddyn arall. Yr 4» camwedd hwn yn unig 
a gyfrifir i'w hiliogaeth ef. Pan y pechodd darfu 
y berthynas gyfamodol rhyngddo efa hwythau 
am byth. Torwyd y cyfamod gweithredoedd; a 
pheidiodd ef a bod yn ben iddo. Yr oedd yn 
sefyll fel person unigol o hyny allan ; ac nid oedd 
ei bechodau dilynol yn effeithio ar neb ond ei 
hunan er dyfarniad, mwy na phechodau rhyw 
berson anghyoedd arall. “Ond nid megys y 
farn y bu y dawn.” Nid oedd y farn ond o un 
camwedd i ddyfarniad; ond “y mae'r dawn, 
(rhodd rasol Duw trwy'r efengyl yn Nghrist i 
bechaduriaid,) o gamweddau /aweri gyfiawnhad ;” 
hyny yw, y mae yn rhyddhau, nid yn unig oddi- 
wrth euogrwydd yr um camwedd o eiddo Adda a 
gyfrifir i'w hil, ond hefyd oddiwrth euogrwydd y 
camweddau Jawer y maent hwy wedi bod yn euog 
o honynt, yn eu personau eu hunain, os derbyn- 
iant y dawn cynhygiedig. 

CONFFUSIAID, canlynwyr Conffusius, athron- 
ydd Chinâeg enwog, yr hwn oedd yn byw yn 
nghylch 500 mlynedd cyn y cyff Cristionogol. 
Y mae Conffusiaeth, yr hon grefydd a_ broífesir 
gan y dysgedigion a'r pendefigion yn China a 
'Tonewin, yn gynhwysedig mewn parch goruchel 
i Dduw, Brenin y nefoedd, ac mewn ymarferiad 
o bob rhinwedd foesol. Nid oes gan y Conffus- 
iaid na themlau nac offeiriaid, nac unrhyw 
ffurf sefydlog o addoliad allanol; eithr y mae 
pob un yn addoli y Goruchaf yn y duÌl 
a'r modd y byddo oreu yn ei, olwg ei hun. 
Eto mor barchus yw Conffusius ei hun yn China, 
fel y mae, medd Milne, fwy na 1560 o dem]au 
wedi eu hadeiladu i'w anrhydedd, a mwy 
na 62,000 o anifeiliaid bob blwyddyn yn cael eu 
hoffrynu i'w goffadwriaeth; yn benaf moch ac 
ysgyfarnogod. Dywed Maurice fod Conffusius 
yn hollol wahardd pob delwau o Dduw, yn nghyd 
a duwiad dynion meirw; ac yn ei fynydau olaf 
iddo, (megys Socrates) anog ei ddysgyblion, gan 
broffwydo y byddai i'r ““Un Santâidd”” ymddang- 
os yn y gorllewin. â 

Megys Socrates, ej gydoeswr, ni ddarfu Con- 
ffusius dreiddio i ddychymygion anamlwg, eithr 


soniai am awdwr bodolaeth yn y modd parched- 
icaf, gan ei ddarlunio megys yr hanfod buraf a 
pherffeithiaf, a'r achos gwreiddiol o bob peth; 
gan anog dynion i'w ofni, ei garu, a'i barchu yn 
fwy, ac i fod yn ddiolchgar iddo; a dysgu iddynt 
fod ei ragluniaeth ef yn arolygu pob peth, a'i 
fod yn Fod hollwybodol, ac annherfynol yn ei 
ddaioni a'i gyfiawnder; ac na bydd iddo adael 
i un rhinwedd ddianc yn ddiwobr, nac un pechod 
ddianc yn ddigosb. Yn sicr yr oedd yn well 
duwinydd na llawer a'u galwant eu hunain yn 
Gristionogion. 

CONONIAID, canlynwyr Conon, esgob 
Tarsus, yn y chweched ganrif, yr hwn ydoedd 
Drindodiad, ïe, Tridduwiad, gan ei fod yn dilyn 
Trindodaeth yn mhell dros derfynau gwirionedd 
a sobrwydd. Credai hefyd anghyfnewidiol ffurf 
hanfodol y corff dynol; gan haeru mai ei ddefn- 
ydd yn unig ydoedd yn agored i lygredigaeth ac 
adfeiliad, ac mai hwnw yn unig a adferir i ni yn 
yr adgyfodiad. Mor hynod o ffrwythlon yw 
dychymyg dyn !! 

CONGL-FAEN, yn briodol a arwydda “y 
maen a wnelo ran o ystlys a thalcen adeilad ar 
unwaith, ac a fyddo yn ei haddurno, ei chyf- 
rwymo, a'i chadarnhau.” Ond nid hwnw a olygir 
pan y gelwir Crist yn “ Ben congl-faen;” eithr 
y maen uchaf o dalfa, neu binnacle teml, Ps, cxviii. 
22; Eph.ii. 20. Ymddengys hyn, pan ystyr- 
iom, yn 1. Mai at deml, ac nid at adeilad gyff- 
redin y mae'r Psalmydd yn cyfeirio; fel y gwelir 
yn amlwg wrth gymharu y geiriau tan sylw ag 
adn. 19, 20, 24—27, o'r un Psalm. 2. Mai 
Pinnah yw y gair gwreiddiol a gyfieithir pen y- 
gongl; ac mai oddiwrth hwn, tebygol, y mae'r 
gair pinnacle yn deillio; ac o ganlyniad, mai 
maen pen y dalfa, neu'r maen uchaf ar y pinnacle 
a olygir. 3. Fod llawer o gongl-feini cyfartal 
mewn gwerth, harddwch, a defnyddioldeb yn 
mhob adeilad; ond nad oes ond un maen pen 
y dalfa yn perthyn i deml, yr hwn sydd yn werth- 
fawrocach, harddach, os nid.yn fwy nag un maen 
arall ynddi. Y mae hyn yn dysgu, ynl. Fod 
Crist yn uchel iawn; îe, yn oruchel. Y manuchaf 
ar deml yw'r dalfa; a'r maen uchaf ar hwnw yw'r 
pinnah. Y mae yr Arglwydd Iesu Grist yn 
uchel, ïe, yn oruchel, o ran ei berson, ei swydd, 
ei awdurdod, a'i sefyllfa. Y mae “uwch law 
pawb, yn Dduw bendigedig yn oes oesoedd,” 
Rhuf. ix. 5; y mae yn Frenin, Archoffeiriad, ac 
Apostol, y rhai ydynt y swyddau goruchaf yn y 
wladwriaeth a'r eglwys; y mae ganddo “awdur- 
dod ar bob cnawd,” ïe, pob awdurdod yn y nef 
ac ar y ddaear, Ioan xvii. 2; Math. xxviii. 18; 
ac y mae ar ddeheulaw Duw, wedi myned i'r nef; 
a'r angylion, a'r tywysogaethau, a'r awdurdodau, 
a'r galluoedd, wedi eu darostwng iddo, I Pedr 
iii. 22. 2. A fod yn hardd ac yn ogoneddus iawn. 
Y lle harddaf ar y deml yw'r pinnacle. Er hardd- 
wch yn benaf y gwneir ef. Y meini goreu a 
harddaf a roddir ynddo: a'r maen goreu a harddaf 
o'r meini oll yw'r maen uchuf arno. “Y maen 
penaf o'r dalfa, (medd rhyw adeiladydd,) yw'r 
maen harddaf, gwerthfawrocaf, a mwyaf, yn yr 
holl adeiladaeth. Os-:gall yr adeiladydd, (medd 
efe,) gael allan ryw ddernyn o fynor gwell na'i 
gilydd, bydd iddo ei ddewis yn faen penaf y dalfa; 
gan fod hwnw yn fwy amlwg, ac yn fwy agored 

. 


COP 


202 


COR 


ì wres a thywydd, na'r meini eraill. Ychwanega 
hefyd fod Ìlawer iawn o draul a thrafferth yn 
mynedi gerfio a gosod y maen penaf o'r dalfa 
yn ei le; ac fod hyny yn ychwanegu ynfawr at 
ei werth.” (Gwel Evan. Mag. 1817, p. 12.) Y 
mae'r Arglwydd Iesu Grist yn rhagori yn ei 
natur, ar yr holl feini eraill vn yr adeiladaeth 
ysbrydol; gan ei fod yn wir Dduw yn gystal ag 
yn wir ddyn. Y mae yn fwy amlwg ac yn fwy 
agored i dywydd, na hwynt oll. Y imae yn werth- 
fawrocach a harddach na hwynt oll. Tecach 
ydyw na meibion dynion; ac y mae yn rhagori 
ar ddeng mil. Rhosyn yn yr ardd, lili yn y maes, 
pren afalau yn y coed, a maen penaf y dalfa yn 
y deml ydyw. Ei gogoniant a'i pherffeithiad 
ydyw. Y mae'r cerfiadau sydd ar ei bobl yn 
hardd; ond y mae'r rhai sydd arno ef yn llawer 
harddach. Y mae ei hun o fwy o bwys, gwerth, 
a defnyddioldeb na dim yn yr adeiladaeth ysbryd- 
ol! Edrychwn na byddoinii'w wrthod ef! eithr 
bydded i ni ei ogoneddu trwy roddi y lle a ordein- 
iodd Duw iddo. 

CONSURIAETH, gair Lladin, cyfansawdd o 
con, cyd, a jurare, tyngu; ac yn arwyddo cyng- 
rair, neu gydfradwriaeth yn cael ei ffurfio trwy 
dynghedu ; neu fel y dywed rhai, gytundeb per- 
sonol trwy lw, âr diafol neu'r ysbrydion aflan, 
er mwyn gwybod dirgelion, a chyflawni rhyw 
amcan arbenig. Gwel Dewiniaeth,  Swyngyf- 
aredd. € 

COPTIAID, enw a gymhwysir weithîau yn 
gyffredinol at yr holl Gristionogion yn yr Aiflt; 
eithr yn fwyaf neillduol at y Monothelitiaid a'r 
Monophysitiaid.. Yn y flwyddyn o oed Crist 639, 
Amrus, wedi darostwng Palestin a aeth ìi mewn 
i'r Aifft gyda. byddin luosog, ac yn mhen tair 
blynedd a ddarostyngodd Alexandria. Cafodd 
yno ddwy blaid derfysglyd; un Roegaidd, ac un 
Rufeinaidd, o Gaercwstenyn, y rhai a gymeras 
ant ragfeddiant o'r holl sefyllfaoedd yn y fyddin, 
yr areithle cyhoeddus, a'r brawdlysoedd. Y rhai 
hyn mewn rhifedi yn 300,000, oeddynt oll yn 
Felchiaid. Yr Aifitiaid brodorol, y rhai oeddynt 
oll o egwyddorion Jacobaidd, oedd yn gwneyd i 
fyny yr ysgrifenyddion, amaethwyr, celfyddyd- 
wyr, ac hyd yn nod y rhifedi amlaf o'r offeiriaid. 
Yr oedd yr elyniaeth erwinaf yn hanfodi rhwng 
y pleidiau hyn a'u gilydd, yr hon ar brydiau 
a dorai allan mewn trais a llofruddiaeth. Pan y 
goresgynodd Amarus yr Aifft, gwrthwynebwyd 
ef gan y Groegiaid; eithr y Coptiaid a'i cynhorth- 
wyodd ef i'w bwrw hwyntallan. Amarus mewn 
canlyniad a osododd yr holl eglwysydd Cristion- 
ogol tan arolygiad Benjamin, y patriarch Copti- 
aidd. Yr oedd y Coptiaid pryd hyny yn haner 
miliwn o rifedi; ond yn awr nid ydynt yn 
ychwaneg na'r ugeinfed ran o hyny. Gorthrym- 
wyd ac erlidiwyd hwynt dros amryw oesoedd gan 
y Twrciaid; ac yr oedd eu hymraniadau bwy eu 
hunain yn peri eu bod yn ysglyfrwydd iddynt. 
Pa fodd bynag, hwynt hwy yw y blaid Gristion- 
ogol gryfaf yn awr yn yr Aifft. 

COPINIAID, math o gyffredinoliaid a wadent 
adgyfodiad y corff. 

COPIOTIAID, swyddwyr a sefydlwyd yn y 
4ydd ganrif, i arolygu claddedigaeth y meirw; 
ac o herwydd hyny a gyfranogent mewn rhan o 
freintiau gwyr llên, 


COR, y gafell, n>u y gangell mewn eglwys 
gadeiriol, lle y pyncia y cantorion, neu y côr- 
geiniaid, y gwasanaeth dwyfol. 

CORIAID, y cantorion a_bynciant y gwasan- 
aeth mewn eglwysi cadeiriol. 

CORAN, Beibl, neu lyfr crefydd y Mahomet- 
aniaid. Gyda y nod banog A/ y mae y gair yn 
arwyddo gy darlleniad, meu yr hyn sydd i'w 
ddarllen; o herwydd ei ddosparthiadau, neu 
oblegyd ei fod yn gwahaniaethu y da a'r drwg. 
Y mae yn cael ei alw hefyd Al-Fforcan; 4Al- 
Moshaf, y Rhôl; ac Alcitab, y Llyfr. 

Mahomed oedd ei awdwr; ac y mae yn ddos- 
barthedig i 114 o benodau, o faintioli gwahanol, 
y rhai a eilw yr Arabiaid Sowar, oddiwrth Sura, 
yn y rhif unigol, yr hwn sydd yn dynodi rhestr 
o feini neu o filwyr. Gwahaniaethir penodau y 
Coran nid wrth rifnodau megys yn ein Beibl ni, 
ond wrth ryw fater neu air arbenig a fyddo yn- 
ddynt. Y mae rhai penodau a dau deitl iddynt, 
y rhai a achlysurwyd trwy wahaniaeth y copiau, 
Ffugir i rai o honynt gael eu datguddio yn 
Mecca, eraill yn Medina, ac y mae dynodiad yr 
amgylchiadau hyn yn gwneyd i fyny ran o'r teitl. 
Y mae pob penod hefyd yn cael ei dosbarthu i 
wahanol ranau o amrywiol faintioli, tebyg i'r 
rhai a elwir genym ni yn adnodau; ond a elwir 
gan yr Arabiaid Zyat, yr un ag Othoth yr Hb- 
reaid, yn arwyddocau arwyddion a rayfeddodau ; 
megys dirgeledigaethau Duw, ei berlfeithderau, 
gweithredoedd, barnodigaethau, ac ordinhadau, 
y rhai a ddatguddir yn y cyfryw adnodau; 
llawer o'r rhai sydd a'u teitlau arbenig, megys 
y penodau. Heblaw y dosburthiadau anghyfar- 
tal hyn, y mae'r Mahometaniaid wedi dosbarthu 
y Coran i dri ugain o rai cyfartal, y rhai y maent 
yn eu cyfenwi Anza0, yn y rhif unigol /7isb, ac 
wedi eu hadranu yn bedair rhan gyfartal; yr hyn 
hefyd a wnaethant mewn efelychiad i'r Iuddewon, 
y rhaia ddosburthasant eu J/ishna i dri ugain 
dosbarth, a elwir y Massiototh.. Ond yn fwyaf 


: cyffredin y Coran a ddosbarthir i ddeg. dosbarth 


ar hugain yn unig, y rhaia elwir Ajazd, oddi- 
wrth Jos yn y rhif unigol, pob un o honynt yn 
gymaint arall a'r un flaenoroÌ, ac yn yr un modd 
wedi eu hadranu i bedair rhan. Y dosbarthiadau 
hyu ydynt er gwasanaeth darllenwyr y Coran yn 
y temlau breninol, neu y capelau cyfagos iddynt, 
lle y cleddir yr ymerawdwyr a'r mawrion. Y 
mae 30 o ddarllenwyr yn perthyn i bob capel, a 
phob un o honynt yn darllen ei ddosbarth bob 
dydd; fel y mae'r Coran yn cael eì ddarllen yn 
gyflawn yn mhob un o honynt unwaith bob 
dydd. Yn nesaf at y teitl, wrth enw pob penod, 
oddigerth y nawfed, y mae'r flurf ddifrifol gan- 
lynol, yr hon a eilw'r Mahometaniaid Bismuah: 
—'“Yn enw'r Duw frugarocaf.” Gosodant y 
ffurf hon yn nechreuad eu holl lyfrau a'u hysgrif- 
eniadau yn gyffredinol, megys arwydd arbenig 
a nodweddiad gwahaniaethol eu crefydd; ac 
ystyriant yr esgeulusdod o'i ddodi yn radd o 
anghrefyddolder. 'Tebygoli Mahomet gymeryd 
y ffurf hon oddiwrth y magiaid Persiaidd, y rhai 
a_ ddechreuant eu llyfrau â'r geiriau hyn— 
Benam Yexdam bac shaishgar dadar, h. yu Yn; 
enw y Duw trugarocaf a chyfiawnaf.” Y mae 
yr arbenigrwydd o ddechreu gyda llythyrenau 
neillduol o'r egwyddor, rhai âg un, eraill â mwy, 


- 


COR 


203 


COR 


yn perthyn i naw ar ugain o benodau y Coran. 
Credir gan y Mahometaniaid fod y llythyrenau 
hyn yn arwyddion arbenig y Coran, a'u bod yn 
celu amryw ddirgeledigaethau dyfnion, y rhai, 
yn ol cyfaddefiad eu gwyr mwyafgwybodus, nad 
oes un marwol ddyn yn eu hiawn ddeall oddi- 
gerth eu proffwyd hwy yn unig. Ond er hyn 
oll y mae rhai wedi cymeryd y rhyddid o ddyfalu 
eu harwyddocad, trwy gynhorthwy y rhywog- 
aeth hono o ddirgel ddysg a eilw yr Iuddewon 
Notaricin. 

Dyben cyffredinol y Coran ydoedd uno proffes- 
wyr y tair crefydd wahanol, (Paganiaeth, Iuddew- 
aeth, a Christionogaeth,) ag oeddynt yn ffynu 
pryd hwnw yn ngwlad boblog Arabia, â'u gilydd, 
yn ngwybodaeth ac addoliad un Duw, tan lyw- 
yddiad deddfau a seremoniau arbenig, rhai yn 
hen ac eraill yn newydd, ac wedi eu cefnogi âg 
ystyriaeth o wobrau a chosbedigaethau amserol 
a thragywyddol; ac hefyd i'w dwyn hwynt oll i 
ufydd-dod Mahomed fel proffwyd a chenad Duw, 
yr hwn, ar ol rhybuddion, addewidion, a bygyth- 
ion aml yr oesoedd a aethant heibio, a ddanfon- 
wyd o'r diweddi sefydlu alledaenu crefydd l)uw 

.ar y ddaear, ac i gael ei gydnabod yn brif esgob 
mewn pethau ysbrydol, ac yn brif dywysog mewn 
pethau tymhorol. Prif athrawiaeth y Coran, gan 
hyny, yw Undod Duw ; adferu yr hyn, fel y ffugiai 
Mahomed, oedd prif ddyben ei anfoniad ef. 
Gosodai i lawr fel gwirionedd sylfaenol mai an- 
nichonadwy fod mwy nag un grefydd wirionedd- 
ol ac iachusol ; na bu erioed, ac na. byddai byth 
ond un yn unig; ac er nad oedd deddfau a 
seremoniau arbenig hono ond amserol yn unig, 
a'u bod yn ddarostyngedig i gyfnewidiadau, yn 
ol cyfarwyddiadau dwyfol, eto nad oedd ei sylw- 
edd yn ddarostyngedig i gyfnewid un amser, gan 
mai y gwirionedd iragywyddol oedd yn parhau 
yr un yn ddinewid; ac hefyd fod Duw yn gweled 
yn dda, pan y byddai'r grefydd hon yn dirywio 
mewn petheu hanfodol, i ddanfon amryw bro- 
ffwydii ad ddiwygio ac adrybuddio dynolryw, 
o ba rai, y rhai mwyaf nodedig oedd Moses ac 
Iesu, hyd ymddangosiad Mahomed, yr hwn yw 
eu sel hwy, ac ar ol yr hwn nid oes arall i'w 
ddysgwyl. I'r dybeni gymell dynion yn fwy 
effeithiol i wrando arno, y mae rhan fawr o'r 
Coran yn cynwys adroddiad o'r cosbedigaethau 
ofnadwy a pha rai yr ymwelodd Duw a'r rhai 
a anmharchent ei genadau ef; wedi eu cymeryd 
allan o'r Hen a'r Newydd Destamentau, ond yn 
benaf o lyfrau apocryphaidd, a thraddodiadau 
Iuddewon a Christionogion yr amseroedd hyny, 
y rhai a osodir i fyny yn y Coran megys gwir- 
ionedd, mewn gwrthwynebiad i'r ysgrythyrau, y 
rhai y cyhuddir yr luddewon a'r Cristionogion 
o'u cyfnewid. Ac yn wir ymddengys mai ychyd- 
ig iawn o'r amgylchiadau a adroddir yn y Coran 
a ddyfeisiwyd gan Mahomed; gan y gellir olrhain 
y rhan amlaf olawer o honynti amseroedd boreu- 
ach na'r oes yr oedd efe yn byw ynddi. Y rhan 
arall o'r Coran a gynwys ragnodiad o ddeddfau 
a seremoniau angenrheidiol, aml anogaethau i 
rinweddau moesol a dwyfol, i addoli a pharchu 
y Bod Goruchaf, ac i ymostwng i'w ewyllys. Y 
mae un o esbonwyr dysgedicaf y Coran yn ei 
ddosbarthu yn ddwy ddosbarth; sef llythyr- 
enol a chyffelybiaethol; gan gynwys yn y flaenaf 


y cwbl ag sydd yn eglur ynddo; ac yn yr olaf 
y cwbl ag sydd yn dywyll, yn ddamhegol, a 
chysgodol. Yr addysg moesol rhagoraf yn yr 
boll Goran, yn ol barn esbonwyr, yw hwnw a 
gynhwysir yn y benod Al alraf, sef, “ Dangos- 
wch drugaredd, gwnewch ddai bawb, ac na 
ddadleuwch â'r anwybodus,” neu fel y cyfieitha 
Mr. Sale ef, “ Arferwch dynerwch, gorchymyn- 
wch yr hyn sy gyfiawn, a chiliwch oddiwrth 
yr anwybodus.” Wedi i Mahomed, yn ol y 
Ceschaff, ymhywedd ar yr angel Gabriel am 
helaethach eglurhad o'r gyfran hon, efe a'i caf- 
odd fel y canlyn :— “* Cais y neb sydd yn dy droi 
allan, rho i'r hwn sydd yn cymeryd oddiarnat, 
a maddeu i'r hwn a wna niwaiditi; canys y 
mae Duw yn ewyllysioi chwi blanu gwreiddiau 
ei brif berffeithderau yn eich calonau.” Hawdd 
gweled fod yr esboniad hwn wedi ei fenthyca 
allan o'r efengyl. Mewn gwirionedd, y mae'r 
anghenrheidrwydd o faddeu i elynion o ddyddiad 
diweddarach yn mhlith y Mahometaniad nag yn 
mhlith y Cristionogion ; yn mhlith y Cristionog- 
ion, nag yn mhlith yr Iuddewon, ac i'w olrhain 
i Ecs. xxxiii. 4, 5: ond nid yw o bwys pwy a'i 
cafodd gyntaf, ond pwy sydd yn ei wneuthur 
oreu. Tra yr oedd y Caliph Hassan, mab Hali, 
yn eistedd wrth y bwrdd, caethwas a ollyngodd 
o'i law ddysgl o ymborth twymnedig, yr hwn a'i 
hysgaldanodd yn drwm. Penliniodd y caeth- 
was, gan adrodd y geiriau dilynol allan o'r Coran, 
““ Paradwys a wnaethpwyd i'r rhai a ataliant eu 
digofaint.” “'Nid ydwyf,” ebe'r Caliph, “ yn 
*ddig wrthyt.” “* Ac i'r rhai a faddeuant y cam 
weddau a wneir yn eu herbyn,” ebe'r caethwas. 
“ Yr ydwyf yn maddeu i ti dy gamweddau,” 
ebe'r Caliph. ““ Ond yn benaf oll i'r rhai byny 
a dalantdda am ddrwg,” ebe'r caethwas.“ Yr 
ydwyf yn dy ryddhau,” atebai'r Caliph, “ac yn 
rhoddi i ti ddeg dinar.” Y moe hefyd yn y 
Coran rifedi mawr o adranau damweiniol, yn dal 
perthynas âg achosion dygwyddiadol yn unig. 
Canys yr oedd gan Mahomed y fantais hon, (rwy 
ei ddull darnedig o dderbyn a chyfranu ei ddat- 
guddiedigaethau, pan y byddai rhyw ddyryswch 
yn dygwydd ymgynyg iddo, symudai ef ymaith yn 
ebrwydd trwy ddatguddiad newydd. Dychymyg 
rhagorol oedd cael y Coran cyflawn i'r nef isaf, ac 
nid i'r ddaear; canys pe buasai'r cyfan yn cael ei 
gyhoeddi ar unwaith, gwnelsid gwrthddadleuon 
annifeiriol iddo, y rhai nid allasai efe eu hateb ; 
ond gan iddo ef ei dderbyn yn rhanau, fel y 
byddai Duw yn gweled yn addas ei gyhoeddi er 
dychweliad ac addysg y bobl, yr oedd ganddo 
ffordd sicr o ateb pob dygwyddiad, ac i ddwyn 
ei hun allan o bob dyryswch mewn modd an- 
rhydeddus. 

Y dyb gyffredin ywi Mahomed gyfansoddi'r 
Coran trwy gynorthwy mynach o'r enw Sergius; 
ond un o erthyglau ffydd y Mahometaniaid yw, 
nad oedd gan y proffwyd, yr hwn meddant hwy 
ydoedd anllythyrenog, un llaw yn ei gyfansodd- 
iad; eithriddo gael ei roddi iddo gan Dduw, 
trwy weinidogaeth yr angel Gabriel—iddo gael 
ei ddatguddio iddo o fesur ychydig i ychydig, ar 
wahanol ams<rau, dros ysbaid tair ar hugain o 
flynyddoedd, ac mai oddiwrth hyn y mae'r an- 
nhrefn a welir ynddo yn cyfodi—annrhefn mor 


fawr fel nad allodd eu holl ddŷsgawdwyr hwynt 


COR 


204 


COR 


erioed ei gysoni; gan i Mahomed, yn hytrach 
ei ysgrifenydd, osod yr holl adnodau yn nghyd 
mewn modd cymysglyd, a bod yn annichonadwy 
byth gael allan y drefn yn yr hon y cawsant eu 
datguddio. Y mae'r tair blynedd ar hugain ag 
y bu'r angel yn trosglwyddo'r Coran i Mahomed, 
yn wasanaethgar ryfeddol i'w ganlynwyr; gan 
eu bod yn eu cynhysgaeddu ag atebion i'r rhai a 
ddanodantiddynt ei anghysonderau eglur o ba 
rai y mae'r llyfr yn llawn, a'r rhai a dadogant 
hwy, mewn modd crefyddol, ar Dduw ; gan haeru 
iddo, yn ysbaid cymaint o amser, alw yn ol a 
chyfnewid amrywiol o athrawiaethau a gorchym- 
ynïon ag yr oedd y proffwyd wedi eu derbyn yn 
flaenorol oddiwrtho. Tybia M. D. Herbelot ei 
fod yn debygol, pan y condemniwyd cyfeiliorn- 
adau y Nertoriaid, Entychiaid, &c., gan gymanfa- 
oedd cyffredinol, i lawer o esgobion, offeiriaid, 
mynachod, &c., gael eu gyru i ddiffaethwch 
Arabia a'r Aifft, y rhai a gynysgaeddasant y 
twyllwr âc adranau ac athrawiaethau camgymer- 
iadol allan o'r ysgrythyrau ; ac mai felly y daeth 
y COorani fod mor llawn o dybiau gorwyllt a 
chyfeiliornus yr hereticiaid hyn. Tra y bu 
Mahomed byw cedwid y Coran yn unig mewn 
papyrÌeni rhyddion. — Ei olynwr, Abubecer, 
a'u casglodd hwynt gyntaf yn gyfrol, yr hon a 
ymddiriedodd i ofal Haphsa, gweddw Mahomed, 
i'w chadw fel prawf-ysgrif.. Gan fod cryn wa- 
haniaeth rhwng yr amrywiol gopïau ag oedd yn 
barod wedi eu gwasgaru trwy'r taleithiau a'u 
g'lydd, trefnodd Ottoman, canlyniedydd Abu, 
becer, i rifedi o gopïau gael eu cymeryd o un 
Haphsa, ac i'r lleill oll gael eu dinystrio. Y 
mae'r prif wahaniaeth rhwng y copïau presenol 
o'r llyfr hwn, yn gynhwysedig yn y pwyntau, y 
rhai nid oeddynt mewn arferiad yn amser Ma- 
homed a'i olynwyr; eithr a chwanegwyd wedi 
hyny i'r dyben i sicrhau'r darlleniad, yn ol 
engraifít y Masoriaid, y rhai a chwanegasant yr 
unrhyw bwyntau at destynau Hebreig yr ysgry- 
thyr. Y mae saith prif argraffiad o'r Coran; un 
yn Medina, un yn Mecca, un yn Cusa, un yn 
Basora, un yn Syria, a'r argraffiad cyffredin, 
neu'r Vulgate. Y cyntaf a gynwys 6000 o ad- 
nodau; ond y mae'r lleill yn cynwys 200 neu 
236, yn fwy o honynt; eithr y mae rhifedi'r 
geiriau a'r llythyrenau yr un faintynddyntoll ; sef 
77,639 o eiriau, a 923,015 o lythyrenau. Y mae 
rhifedi'r esboniadau ar y Coran gymaint, fel y 
byddai i'w teitlau yn unig wneyd i fyny 
gyfrol fawr. Ysgrifenodd Ben Oschair eu hanes 
hwynt, dan yr enwad Taric Ben Oschair. Y 
penaf o honynt ydynt Reidhari, Thaalebi, 
Zamalehschari, a Bacai. Y mae gan y Mahomet- 
aniaid dduwinyddiaeth bendant wedi ei hadeiladu 
ar y Coran, ac ar draddodiad; ac un ysgoleig- 
aidd, wedi ei hadeiladu ar reswm. Y mae gan- 
ddynt hefyd eu beirniaid crefyddol, math o 
gyfraith ganonaidd, yn yr hon y gwahaniaethant 
yr hyn sydd o hawl ddwyfol oddiwrth hawl ben- 
dant. Y mae ganddynt hefyd eu personiaid. 
caplaniaid, elusenwyr, a chanoniaid, y rhai a ddar- 
Ì]enant benod allan o'r Coran bob dydd yn eu 
temlau, â chôrfywioliaethau wedi eu cysylltu â'u 
swydd. atb y deml ydynt yr un a'r person- 
iaid plwyfol gyda ni; a'r Seheics yw'r pregethwyr, 
y rhai a gymeraîìt eu testynau allan o'r Coran. 


Y mae y Mahometaniaid yn credu yn gyffre- 
dinol yn mherthynas i'r Coran, ei fod o darddiad 
dwyfol; ïe, ei fod yn dragwyddol a digreuedig, 
yn trigo, fel y dywed rhai, yn hanfod Duw—fod 
vr ysgrif gyntaf er tragwyddoldeb wrth orsedd 
Duw, wedi ei hysgrifenu ar fwrdd o faintioli an- 
ferth, a elwir y bwrdd cadwedig, ar yr hwn hefyd 
y mae yr holl arfaethau dwyfol, cyflawnedig ac 
i gael eu cyflawni, wedi eu cofnodi—i adysgrif 
oddiar y bwrdd hwn yn un gyfrol ar bapur, trwy 
weinidogaeth yr angel Gabriel, gael ei danfon i 
lawr i'r nef isaf, yn mis Ramadam, arnos y gallu, 
o ba le y datguddiodd Gabriel ef i Mahomed, yn 
rhanau, rhai yn Mecca, rhai yn Medina, ar amserau 
gwahanol, dros yspaid tair ar hugain o flynyddau, 
fel y byddai yr achos yn galw; gan roddi gyda 
llaw, yr anrhydedd iddo ef o gael golwg ar y 
cyfan, (wedi ei rwymo, meddant hwy, mewn 
sidan, a'i addurno â meini gwerthfawr Para- 
dwys,) unwaith y flwyddyn, a dwy waith y 
flwyddyn ddiweddaf o'i fywyd. Y maent yn 
dywedyd na chafodd ond deg penod eu tros- 
glwyddo ar unwaith, ac i'r gweddill gael ei ddat- 
guddio yn ddarnau, a'i ysgrifenu i lawr o bryd ï 
bryd, gan ysgrifenydd y proffwyd, yn y cyfryw a'r 
cyfryw ran o'r cyfryw a'r cyfryw benod, hyd nes 
cyflawni y cwbl, yn ol cyfarwyddiadau yr angel. 
Y darn cyntaf a ddatguddiwyd, fel y cytunir yn 
gyffredinol, oedd y pum adnod flaenaf o'r 96 
pen. Yn fyr, y mae y Coran yn cael ei anrhy- 
deddu a'i barchu yn fawr gan y Mahometaniaid. 
Ni feiddiant gyffwrdd ag ef heb fod yn gyntaf 
wedi ymolchi, a'u puro eu hunain yn ol y ddeddf. 
I ragflaenu hyn, y mae yr ysgrifen ganlynol yn 
cael ei dodi ar y cauad— “Na chyffyrdded neb 
ond y rhai glan.” Y mae yn cael ei ddarllen 
gyda'r parch a'r gofal mwyaf; a gofalir na 
byddir yn ei ddal islaw y canol, neu y wasg. 
Tyngant a daroganant wrtho; dygant ef gyda 
hwynt i ryfel; ysgrifenant ranau o hono ar eu 


. banerau; addurnant ef ag aur a meini gwerth- 


fawr; ac ni oddefant, yn wybodus, i neb o_ gref- 
ydd arall gyffwrdd ag ef.. Dywed rhai fod cy- 
ffwrdd ag ef yn drosedd angeuol i Gristion ; ac 
eraill, fod parch y Mahometaniaid iddo yn peri 
iddynt gondemnio ei gyfieithu i un iaith arall 
megys halogiad arno; ond ymddengys y pethau 
hyn yn anwireddus.. Y mae y Mahometaniaid 
wedi gofalu am fynu cyfieithu eu hysgrythyr 
hwy i'r Persiaeg, y Javanaeg, a'r Malayanaeg, 
yn nghyd ag ieithoedd eraill; er, o barch i'r 
gwreiddyn, fod y cyfieithiadau yn gyffredinol 
wedi cael eu rhwnglinellu. 

Sylwa awdwr “Golwg ar Gristionoeaeth a 
Mahometaniaeth,” fod pleidwyr yr olaf yn ed- 
rych bob amser ar y Coran megys y wyrth fwyaf, 
ac yn gyfartal mewn rhyfeddod ag adgyfodiad 
y meirw. Nid oedd gwyrthiau Moses ac Iesu, 
meddant hwy, ond darfodedig ac amserol; ond 
gwyrth y Coran sydd arosol a gwastadol, ac o 
herwydd hyny yn rhagori yn mhell ar holl weith- 
redoedd gwyrthiol yr oesoedd a aethant heibio. 
Nid ydym yn chwenych lleihau him ar wir 
dilyngdod y Coran.  Addefwn ei fod yn gyffredin 
yn hoyw, ac yn aml yn oruchel; ond ar yr un 
pryd, gwrthodwn gyda dirmyg ei ffug hawliau 
trahaus i'r hyn sydd oruwchnaturiol, gan fod yn 
hawdd rhoddi cyfrif am ei holl wir ragoriaethau 


COR 


205 
———  e rm ad —————————— 


COR 


ar egwyddorion naturiol a gweledig. Yn iaith 
Arabia, iaith a berchir yn fawr, ac a_wrteithir 
yn ddiwyd gan y bobl ag y mae yn iaith enedigol 
iddynt, cafodd Mahomed fanteision na fwynhaodd 
un twyllwr o'i flaen nac areiol.. Nid yw yn 
anghenrheidiol wrth lygad athronydd i ganfod yn 
' mhob tir a gwlad egwyddor o falchder gwladol ; 

. ac os bydd i ni edrych yn ol dros amryw oesoedd 
ar hanes yr Arabiaid, canfyddir yn rhwydd gen- 
ym fod y balchder hwnw ynddynt hwy heb 
unrbyw gyfnewidiad yn gynwysedig ynnghynydd 
a gwybodaeth eu hiaith gynhenid. Yr Arabaeg, 
yr hon mewn modd cyfiawn a ystyrir y fwyaf 
helaethlawn o'r ieithoedd dwyreiniol—yr hon a 
all ymffrostio o'r henafiaeth uchelaf—yr hon a 
addurnwyd gan rifedi aneirif o feirdd—ac a 
goethwyd trwy ymarferiad didor y brodorion, 
ydoedd yr offeryn mwyaf llwyddianus a ddef- 
nyddiwyd gan Mahomed i blanu ei grefydd 
newydd yn eu mysg. Wedi ei hardderchog 
_ addasu trwy ei chydgordiad digyd-gais, a thrwy 
ei hamrywiaeth diderfyni ychwanegu coluriad 
at ymadroddiad, ac i ganlyn y dychymyg yn ei 
hedfa annherfynol, profodd yn llaw Mahomed i 
fod yn swyn anorchfygol er tywyllu meddyliau, 
a chaethiwo serchiadau ei ganlynwyr. Yn mysg 
y rhai a gyfansoddent ymlynwyr cyntefig Ma- 
homed, at ba rai yn y dechreu y cafodd y 
Coran ei gyfeirio, nid oedd tebygol ond ychydig 
yn alluog i roddi barn gywir ar addasrwydd y 
tybiau, nac ar ardderchawgrwydd yr ymadrodd 
ag oedd ynddo; ond yr oedd pawb o honynt yn 
gallu barnu galluoedd milwraidd eu llywydd. 
Yn nghanol eu syndod, nid anhawdd dychymygu 
y byddai iddynt briodoli pob ardderchawgrwydd 
dychymygol perthynol i iaith ysbrydoledig iddo. 
Y bugail a'r milwr, er yn effro i swynion y cyfan- 
soddiadau gwylltion ond heirdd yn y rhai y clod- 
forid eu galwadau dewisol o gariad neu ryfel, nid 
oeddynt eto yn alluog i feirniadu ar weithion 
eraill amgen y rhai a gyfeirid at eu dychymyg 
neu eu calon. At resymiadau gwahanredol ar 
berffeithderau a goruchwyliaethau y Duwdod; 
at ragoriaethau cymharol crefyddau cydgeisiol; 
at gysondeb unrhyw gysawd grefyddol yn ei holl 
ranau; ac at rym ei phrofion amrywiog, yr oedd- 
ynt yn hollol ddiduedd. Yn y cyfryw sefyllfa 
yr oedd ymddangosiad gwaith ag oedd yn meddu 
rbyw beth tebyg i ddoethineb a chysondeb; 
ag oedd yn penodi rheol ac yn egluro dyled- 
swyddau bywyd; ag oedd yn cynwys egwyddor- 
ion duwinyddiaeth newydd a goruchel mewn 
cymhariaeth, yn debygol, yn annibynol ar ei 
deilyngdod gwirioneddol ac arosol, o gynhyrfu 
eu rhyfeddod, ac o ddyfod yn saf-bren cyfansodd- 
iadau o hyny allan. Yn nghychwyniad cyntaf 
dysgeidiaeth pob gwlad y maerhyw bethtebyg i 
hyn wedi dygwydd. — Y mae yn eithaf eglur i dad 
barddoniaeth Roegaidd effeithio archwaeth ac 
efelychiad ei wladyddion.. Y mae cenhedloedd 
diweddar Europ i gyd yn meddianu rhyw awdwr 
cyntefig, yr hwn yn dyrchafu allan o dywyllwch 
yr oesoedd blaenorol a ddechreuodd yrfa o gyf- 
ansoddiad, ac a liwiodd y ffrwd a ddylifodd oddi- 
wrth ei epil â chymeriad ei ddychymyg ei hun. 
Ond yn yr olwg hon yr oedd gan broflwyd Arabia 
fanteision neillduol iddo ei hun. Nid oedd ei 
gyfansoddiadau ef i'w ganlynwyr yn weithion 

2D 


dyn, eithr yn wir iaith y nef, yr hon oedd wedì 
ei anfon. Nid oeddynt gan hyny yn cael eu 
cyfyngu yn unig i'r parch goruchel a roddir mor 
helaeth i ffrwythau cyntefig athrylith, neu i'r 
serch gwresog y mae dynion yn mhob man yn 
ei ddangos tuag at gyfansoddiadau dechreuol 
eu gwlad; ond gyda'u parch cymysgent eu 
crefyddolder, Gwybod a theimlo ardderchawg- 
rwydd y Coran mewn rhyw olwg, ydoedd cyf- 
ranogi o dymer y nefoedd; ac efe, yr hwn oedd 
yn cael ei effeithio yn fwyaf gan aruthredd ei 
brydferthwch, a ymddangosai y gwrthrych add- 
asaf o'r drugaredd hono ag oedd wedi ei roddi i 
ddyn anwybodus. O ganlyniad naturiol ac ang- 
enrheidiol, daeth y Coran gan hyny i fod yn 
saf-bren archwaeth. Ag iaith wedi ei santeiddio 
fel hyn yn eu dychymygion, yr oeddynt wedi eu 
boddio yn rhy ddai ddadleu ei hoywder, nac i 
wella ei gyfansoddiad. Mewn oesoedd dyfodol 
cafodd awdurdod ychwanegol henafiaeth neu 
ragnodiad ei roddi i'r cyfansoddiadau hyny ag a 
fawrygai eu tadau; a thra byddo y grediniaeth 
o'i darddiad dwyfol yn parhau, ni ellir cyfnewid 
na lleihau y parch goruchel hwnw ag sy wedi 
dyfod yn faen prawf ac yn ddyledswydd y ffydd- 
loniaid. Pan y byddom gan hyny yn ystyried y 
manteision arbenig hyn o eiddo y Coran, nid oes 
genym unllei ryfeddu at y parch goruchel a 
roddir iddo. Ond os wrth ymddarostwng i wneyd 
ymchwil fanylach arno, y bydd ini ystyried ei 
afresymoldeb a'i anghysondeb gwastadol, cawn 
yn wir achosi ryfeddu gwendid dynoliaeth, yr 
ffon a allasai dderbyn un amser y fath gyfansodd- 
iadau fel gwaith Duw. 

Canmoliaeth gyntefig ffrwyth athrylith yw 
dychymyg ; yr ansawdd hwnw o eiddo y meddwl, 
yr hwn, trwy ehangder a chyflymder ei olygiad- 
au, sydd alluog o'r amgyffredion helaethaf, ac o 
ffurfio cysylltiadau newyddion rbwng y gwrth- 
rychaupellafamwyafdyeithrol. Eithr nid ydyw y 
Coran yn dwyn ond ychydig argraff o'r cymeriad 
ardderchog hwn. Y mae ei ddefnyddiau wedi 
eu benthyca yn hollol allan o ysgrythyrau yr 
Iuddewon a'r Cristionogion, allan o'r llyfrau 
Talmudaidd a'r efengylau apocryphaidd ag oedd- 
ynt y pryd hwnw yn gyffredin yn y dwyrain, ac 
allan o'r traddodiadau a'r ífug-hanesion ag oedd- 
ynt yn llenwi Arabia. Y defnyddiau a gasglwyd 
o'r amrywiol ffynhonau hyn, ydynt wedi eu 
pentyru yn nghyd ynddo gydag ail adroddiadau 
gwastadol ac anochelgar, heb unrhyw egwyddor 
sefydlog, na chysylltiad canfyddadwy. Wedi i 
ran fawr o fywyd Mahomed gael ei dreulio mewn 
myfyrdod rhagbarotoawl ar y gyfundraeth ag yr 
oedd yn nghylch ei sefydlu, cafodd ei phenodau 
eu rhoddi allan yn raddol ac ar wahan, dros yr 
ysbaid hir o dair blynedd ar hugain. Eto y 
gwaith a draddododd Mahomed i'w ganlynwyr 
fel oracìau Duw ydoedd fel yma yn ddiffygiol yn 
ei gyfansoddiad, ac yn gyfeiliornus yn ei athraw- 
iaeth. Agweddiad ardderchocaf y Coran, y pwnc 
o ragoriaeth yn yr hwn yr ewyllysia pleidgarwch 
ei fawrygwyr bob amser ei olygu ef, ydyw y 
drychfeddwl goruchel y mae yn ei roddi yn 
gyflredin o berffeithderau Duw. Pe buasai ei 
awdwr mewn gwirionedd wedi derbyn y golyg- 
iadau cywir hyn trwy ysbrydoliaeth y Bod hwnw 
yr hwn y maent yn cŷnyg ei ddwrlunio, ni buas- 


UU it 


206 


COR 


ent wedi eu hamgylchynu fel y maent yn awr, ar 
bob llaw, â chamgymeriadau a gwrthuni. Gellid 
yn hawdd profi fod pob darluniad cywir ag y 
mae yn ei gynwys o berffeithderau Duw, wedi ei 
fenthyca aìlan o'r ysgrythyrau santaidd, y rhai, 
hyd yn nod o'u cyhoeddiad cyntefig, ac yn neill: 
duol er perffeithiad y Testament Newydd, a 
ehangasant olygiadau, ac a oleuasant ddealltwr- 
iaeth dynolryw, ac felly a'u cynhysgaeddasant yn 
aml âg arfau, y rhai yn rhy fynych a drowyd yn 
effeithiol gan eu gelynion anniolehgar yn eu 
herbyn hwy eu hunain. Yn yr engraifft hon ŷ 
mae'r adysgrif yn mhell islaw y cyn-ysgrif, yn 
gystal yn addasrwydd ei chyífelybia thau a grym 
eì darlnniadau. 

Ein hysgrythyrau santaidd nì ydynt yr unig 
gyfansoddiadau a alluogant olwg wanaidd marw- 
oldeb i dreiddio i'r byd anweledig, ac i ganfod 
cip ar y perffeithderau dwyfol. O ganlyniad, pan 
yr ewyllysiont hwy ddarlunio ini ddedwyddwch 
y nef, y maent yn gwneyd hyny nid trwy ddim 
bychan ac arbenigol, eithr (rwy rywbeth cyffred- 
inol a mawr; rhyw beth heb ymostwng at ryw 
wrthrych penderfynol a allo ar unwaith, trwy ei 
harddwch a'i ehangder, gynhyrfu eìn dymuniad, 
a dyrchafu ein serchiadau. br yn yr ysgrifen- 
iadau proffwydoliaethol ac efengylaidd, fod y 
pleserau a fwynhawn mewn sefyllfa ddwyfol yn 
cael crybwyll am danynt gyda syndod gwresog, 
eto gosodir hwynt allan yn hytrach trwy gyfeiriad 
na thrwy gyffelybiaeth; yn hytrach mewn geir- 
iau anmhenderfynedig a fhguraidd, na thrwy 
ddim penderfynedig a sefydlog. 
llygad, ac ni chlywodd clust, ac ni ddaeth i galon 
dyn y pethau a ddarparodd Duw i'r rhaì a'i 
carant ef,” 1 Cor.ii. 9. Y fath barch a'r syndod 
y mae'r geiriau hyn yn ei gynhyrfu yn mhob 
enaid o archwacth a chrefydd! Y fath rym, ac 


ar yr un pryd y fath symledd sydd yn yr ym- 


adrodd! 
guddiedig yw'r dychymyg? 
ymddygiad Mahomed yn ei ddarluniadau o'r nef 
a pharadwys. Yn amddifad o ddylanwadau 
angenrheidiol dybenion rhinweddol, yn nghyd âg 
ysbrydoliaeth ddwyfol, nid oedd efe nac yn 
dymuno, nac yn wir yn alluog o ddyrchafu 
meddyliau dynion at amgyffredion goruchel, na 
dysgwyliadau rhesymol. Wrth gynyg eglurhau 
yr hyn sydd anamgyfîredadwy, darlunio yr hyn 
sydd annrhaethol, a defnyddioli yr byn ynddo 
ei hun sydd ysbrydol, efe a amcanodd mewn 
modd gwrthun ac anghrefyddol gnawdoli pur- 
deb yr hanfod ddwyfol; felhyn efe a gyfansodd- 
odd gyfundraith o anghysondeb, a chrefydd o 
halogrwydd, hollol groes iansawdd y Bod hwnw 
ag y ffugiai mai eì gwrthrych ydoedd; eithr o 
herwydd hyny, yn fwy tebygol ogyduno â polyg- 
ìadau a tharo archwaeth oes lygredig a chnawdol. 
Felna byddoini ymddangos yn dyrchafu ein 
Beibl fel hyn uwchlaw y Coran trwy flaenor- 
iaeth ddireswm, nyni a roddwn ddyfyniad o'r ail 
benod, yr hwn a berchir mewn modd teilwng gan 
y Mahometaniaid, ac a wisgant wedi ei gerfio ar eu 
ílyseu, ac a adroddant yn eu gweddiau. “Duw! 
nid oes Dduw ond tydi: y byw, yr hunan-fodol ; 
nid oes na hun na hepian yn syrthio arno ef; 
iddo ef y perthyn yr hyn olÌ sydd yn y nef, ac ar 
y ddaear. Pwy yw efe yr hwn aall ymbil ag 


Mor oruchel, ac ar yr un pryd mor 


“Ni welodff* 


Gwahanol ydoedd | 


ef, oddigerth trwy ei ewyllys da ef? Y mae efe 
yn gwybod yr hyn a fu, a'r byn a fydd... Y mae 
ei orsedd ef yn cyraedd dros y nef a'r ddaear, ac 
nid yw cynal y ddwy yn un baich iddo. Efe 
yw'r uchel a'r galluog.” Sale's Koran, v. ìì. p, 
30. Pwya all atal oddiwrth y darluniad gan- 
moliaeth ardderchawgrwydd? Y-mae rhan o'r 
ardderchawgrwydd pa fodd bynag, i'w dadogi i'r 
adnod hono o eiddo'r Psalmydd, o'r hon y cafodd 
ei fenthyca, “ Wele ni huna ac ni chwsg Ceidwad. 
Israel,” Ps. cxxi. 4.. Ond os bydd ini i'w gym- 
haru â chyfran arall o eiddo'r Psalimydd ysbryd- 
oledig, Ps. cii. 20—27, y mae ei holl ardderch- 
awgywydd ymffrostiedig yn cael ei gymylu ar 
unwaith, ac yn cael ei golli yn nysgleirdeb goleu- 
nimwy! “Fy Nuw, na chymer fì ymaith yn 
ngbanol fy nyddiau: dy flynyddoedd di sydd yn 
ocs oesoedd. Yn y dechreuad y seiliaist y ddaear; 
a'r nefoedd ydynt waith dy ddwylaw. Hwynt 
hwy a ddarfyddant, a thi a barhei: ïe, hwy olla 
heneiddiant fel dilledyn; fel gwisg y newidi di 
hwynt; a hwy a newidir. 'Tithau'r un ydwyt, 
a'th flynyddoedd ni ddarfyddant.” Y Coran 
gan hyny, ar ol ymchwil dêg, yn mhelloalluam- 
ddiffyn ei arddelwad balchaidd o fod yn orchwyl 
goruwchnaturiol, sy'n suddo islaw llawer o gyfan- 
soddiadau rhai y proífesir eu bod o darddiad 
dynol; ac yn iselach eilwaith y mae yn soddi yn 
ein cyfrif ni pan y eymharir ef â'r portread pur 
a pherffaith ag yr ydym mor gyfiawn yn ei 
ryfeddu yn yr ysgrythyrau santaidd. Y mae 
gan hyny yn hollol amlwg na chyfiawnwyd un 
wyrth yn allanol er cadarnhau, ac nad oes un 
yn gorwedd yn gynwysedig yn nghyfansoddiad 
y_ Catguddied Mahometanaidd. Gwel Sale's 
Koran. _ Buck's Dict. Mahometaniaeth. 

CORDICOLIAID,neu CORDIALUTRIAID- 
addolwyr calon; cymdeithas o babyddion a bro- 
íîesent addoli calon santaidd yr Iesu, a chalon 
Mair y forwyn, ei fam ef. Cyhoeddodd M. de 
Ffumel, esgob Ffrengig, ddwy gyfrol ddeuddeg- 
plyg, ar Ddihewyd i galon santaidd Iesu, y rhai 
a ganlynwyd gan weithion eraill yn Ffrancaeg 
ac Eidalaeg ar yr un mater, tua chanol y ganrif 
ddiweddaf. Ymdaenodd y blaid hon fel y gellid 
dysgwyl trwy Naples, Sardinia, Hyspaen, er iddi 
gael amryw wrthwynebiadau oddiwrth yr awdur- 
dodau eglwysig, ac oddiwrth v duwinyddion 
mwyaf sobr a chall yn y cyfundeb pabaidd, 

COR-ESGOBION, gair cyfansawdd o xepa, 
gwlad, ac ewucxoroc, esgob; ac yn arwyddo esgob- 
ion y wlad, mewn cyferbyniad i esgobion y trefi 
a'r dinasoedd, Tybia rhai eu bod yn cael eu hurddo 
gynt yn gynhorthwywyr i'r esgobion dinasaidd, 

CORLAN, gair cyfansawdd o côr, neu côr, 
caor, Gwyddelig, defaid, a llan, clos; ac yn ar- 
wyddo y lle cauedig y cesglir defaid iddo i am- 
ryw ddybenion gan y bugeiliaid. Y mae Crist yn 
galw eì eglwys yn gorlan, oblegyd mai lle neill- 
duedig, cauedig ydyw, ac mai iddi y mae efe fel 
bugail da yn casglu ei ddefaid, ac mai yma y maent 
yn cael eu nodi, eu porthi, eu hymgeleddu, eu 
hamddiffyn, a'u cadw rhag y bleiddiaid rheibus 
a chwenychant eu lladd a'u llarpio; ac hefyd yn 
cael gorphwysfa felus, a chymdeithas a'u gilydd, 
Ioan x. 16. Y mae y gair Groeg avXn, yn ar- 
wyddo cyntedd &ung, agored, o flaen ty, megys 
palas brenin, neu bendefig, 


COn 


. CORN, yn briodol a arwydda y sylwedd caled, 
pigfain, sydd yn tyfu ar benau amryw fath o 
bedwar carnolion. Y mae wedi ei drefnu gan 
awdwr natur, er harddwch ac amddiffyniad idd- 
ynt, Herwydd hyn, yn gyffelybiaethol, y mae 
yn arwyddo gallu, awdurdod, amddiffyn, a go- 
goniant, neu harddwch, Deut xxxiii. I7; 1 Sam, 
ìi. l. Duw yw ““corn iechydwriaeth ei bobl;” 
h.y., efe yw eu gwaredydd, eu hamddiffyn, eu 
gogoniant, a'u harddwch, Ps. xviii. 2. Y mae 
efe yn “dyrchafu eu corn” pan y mae yn eu 
gwneyd yn gadarn, yn fuddugoliaethus, yn an- 


'rhydeddus a phrydferth, 1 Sam. ii. 1; Ps xcii. 


10; cxxxii. 17. Y mae y gair corn yn dra the- 
byg mewn sain mewn amrywiol ieithoedd; Heb. 
Ceren; Arab. Carn; Gr. Ceras; Llad. Cornu; 
Saes. Horn; Cym. Corn. Yn gyffelybiaethol, 
y mae unrhyw beth caled, cau, main, pigfain, yn 
cael ei alw corn; megys corn pori; coru y geg; 
corn brefu; corn gwddf; corn y mwg, (sef y ffu- 
mer, neu y simnai); corn yr aradr; corn du; 
(ink horn); a chorn o frethyn, neu wlanen. Gwel 
Udgorn. 

CORNARIAID, canlynwyr Theodore Corn- 
hert, Isellmyn, yr hwn a ysgrifenodd yn erbyn 
pob plaid, yn neillduol y Pabyddion, y Luther- 
iaid, a'r Calfiniaid ; gan haeru eu bod oll yn gy- 
feiliornus, ac nad oedd neb yn addas i'w diwygio 
heb awdurdod ddwyfol, yn cael ei chadarnhau 
trwy wyrthiau. Herwydd hyn nid ymunai ef 
a blaid. Y mae llawer eto yn rhy debyg 
iddo. e 
CORON, Heb. jm; Llad. Corona; Saes. 
Crown, “Talaeth, neu deyrn-gapan gron a wisgir 
ar y pen gan frenhinoedd, &c., yn arwydd o an- 
rhydedd, mawrhydi, awdurdod lywodraethol, a 
buddugoliaeth. 

Y goron oedd y brif wobr a roddid i'r enillwyr 
yn y campau Groegaidd gynt, fel arwydd o an- 
rhydedd a buddugoliaeth. Llawryf, neu ryw 
ddail gwastadwyrdd eraill oedd ei defnydd. Her- 
wydd hyn yr oedd yn wywedig, llygredig, a 
marwol. At hon y mae'r Ysbryd Glan yn cyf- 
eirio pan yn son am ““goron y bywyd,” ““coron 
cyfiawnder,” “anniflanedig goron y gogoniant,” 
&c. Gwel Camp. 

CORPH, Heb. »y3; Llad. Corpus; cymysg- 
edd o ddefnydd a ffurf; y rhan ddefnyddiol o 
ddyn, yr hon sydd yn gywrain, hardd, a chy- 
mhesur yn ei hagweddiad a'i lluniaethiad ; yn 
wasanaethgar, cyfleus, a defnyddiol i'r enaid, yr 
hwn sydd yn cyfaneddu ynddi; ac yn dadgan 
gallu, doethineb, a daioni ei hawdwr bendigedig, 
sef y Duw Hollalluog. JI ddynodi undeb ei hael- 
odau a'u gilydd, ac a Christ fel pen; y cydym- 
deimlad sydd rhyngddynt a'u gilydd, a rhwng 
Crist a hwythau; eu cydgyfranogiad oll o'r un an- 
ian a'r pen; eu hymddybyniad arno ef am gyn- 
haliaeth ; eu derbyniad gwastadol o'r cyflawnder 
sydd ynddo, er eu cysur, maethlonrwydd, a chy- 
nydd yn mhob dawn a rhinwedd, &c., y mae yr 
eglwys yn gyffredinol yn cael ei galw yn “ gorff 
Crist,” Eph.i. 23; iv. 12. 

Herwydd eu hundeb, eu cydweithrediad, eu 
hymostyngiad i'r un rheolau, deddfau, &c., y 
mae yr amrywiol eglwysi a berthynant i'r un 
blaid grefyddol yn cael, mewn modd casgliadol, 
yn aml eu galw yn gorff, megys corff y Trefn- 


207 


COS 


yddion Calfinaidd, corff y 'Frefnyddion Wesley- 
aidd, &c. 

CORPH-LAN, mynwent, neu gladdfa. Yr 
oedd gwahaniaeth yn cael ei ystyried gyntrhwng 
mynwent a chorff-lan. Y fynwent ydoedd y clôs 
neu y cyntedd oddiamgylch yr eglwys, a'r nesaf 
ati; a'r corff-lan ydoedd y clôs, neu y cauadle 
oddiamgylch y fynwent, yn yrhwn yn unig y 
claddent y meirw. Ond y mae'r gwahaniaeth 
hwn wedi darfod er ys hir amser; ac ystyrir y 
ddau air yn awr yn arwyddo yr un peth. 

COSB, neu GOSBEDIGAETH, a arwydda 
haeddiant a chanlyniad pechod; neu yr hyn a 
weinyddir ar y troseddwr yn ol y gyfraith, gan 
y swyddwr, mewn canlyniad i'w euogfarniad a'i 
gondemniad gan y barnwr. Yn briodol y mae 
gwahaniaeth dirfawr rhwng cegydd a chosb. 
Diwygiad ei ddeiliad yw dyben y blaenaf; ond 
dial arno, os nid ei ddinystr, yw dyben yr olaf. 
Proffesir, golygir, a dylai y blaenaf fod yn deill- 
iaw bob amser o gariad at ei ddeiliad, ac o ddy- 
muniad da iddo; ond ni olygir, ni phroffesir, ac 
ni ddysgwylir hyny gyda golwg ar yr olaf. Peth 
eglwysig, teuluaidd, cymdeithasol, neu frawdol, 
yw y blaenaf; ond peth gwladol a brenhinol yw 
yrolaf. Y tad, y brawd, neu y cyfaill sy'n cer- 
yddu; ond y swyddog gwladol, yn enw y brenin, 
athrwy awdurdod oddiwrtho, sydd yn cosbi. 
Fel tad tyner, trugarog, a daionus, y mae Duw 
yn ceryddu; a hyny o gariad at, a chyda golwg 
ar les a daioni amserol a thragwyddol deiliad y 
cerydd; ond fel barnydd cyfiawn y mae yn cosbi; 
syda golwg ar anrhydedd ei gyfraith, eì lywodr- 
aeth, a'i enw fel deddf roddwr uniawn a doeth. 
Lles y deiliad sydd mewn golwg ganddo wrth 
geryddu; ond anrhydedd ei gyfraith sydd mewn 
golwg ganddo wrth gosbi. Peth i'w arswydo yw 
cosb; ond peth i'w ddymuno ac i fod yn ddiolch - 
gar am dano yw cerydd, Heb. x. 31; Ps.vi. 1; 
XXxVIiI. ll 3. er, xi: 

Ond er fod cosb a cherydd mewn ystyr briodol 
yn gwahaniaethu oddiwrth eu gilydd, eto o her- 
wydd mai goruchwyliaeth gymysgedig o drugar- 
edd a barn yw goruchwyliaeth Duw tuag at 
ddynolryw yn y fuchedd hon, y mae cerydd yn 
aml yn cael ei alw yn gosb; yn neillduol pan y 
byddo yn drwm a pharhaus, ac yn cael ei wein- 
yddu ar wrthryfelwyr cyndyn, a gelynion anedi- 
feiriol, lsa, xxvi. 16; Galar. iii. 99. Er fod 
Duw weithiau yn y bywyd hwn, yn thoddi me- 
gys blaen-brawf i'w elynion o'r hyn a ddyoddef- 
ant byth yn uffern; eto ni ddylent hwy na neb 
arall gyfrif yr hyn a ddyoddefant yn gosb, yn yr 
ystyr fwyaf caeth a phriodol; eithr yn boen 
meddygawl gyda golwg ar eu gwelliant a'u lles- 
had; gan eu bod tra yn y fuchedd hon mewn 
cyflwr o olaith a phrofiad. 

Cosb y damnedigion mewn byd arall a ddos- 
barthir yn gyííredin ì golled a theimlad. Cosb o 
golled yw ymddifadiad o bob cysur, mwynhad, 
dedwyddyd, a gobaith. Cosb o deimlad yw 
syniad a brofant yn weithredol o bob gofid, poen, 
annedwyddwch, acanghysur. Yr hyn sy nacaol 
ynddi yw'r blaenaf; a'r hyn sy bendant ynddi 
ydyw yr olaf. Bydd hon, yn 1. Yn anocheladwy, 
1 Thes. v. 3. Y maent hwy yn ci haeddu, Rhuf. 
i. 32; y mae Duw wedi sicrhau y bydd iddo ei 
gweini, Rhuf. xii. 19; Heb. x. 90; y mae yn, 


Cos 


208 


CRA 


alluog i gyflawni eì eiriau, Gen. xviii. 14; xvii. 
1; Mat. xix. 26; ac y mae ei gyfiawnder yn ei 
rwymo i wneuthur hyny, 2 Thes.i.6. 2. Yn 
drom, Ps. xi. 6; xc. 11. 3. Yn ddigymysg, Dat. 
xiv. 10. 4. Yn gyfiawn, 2 Thes. i. 5; Rhuf.ii. 
6. 5. Yn wahanol o ran graddau, Math. x. 15; 
xi. 22, 24; Luc xii. 47, 48; Rhuf.ii.l2. 6. 
Yn dragwyddol, 2 Thes. i. 9; Math. xxv. 46. 
Gwel Marwolaeth, Poen, Uffern. 

“ Cosbedigaeth ein heddwch ni” y gelwir 
dyoddefaint Crist; yn ol y Saesneg, “cerydd 
(chasiisement) ein heddwch ni,” Esa. liii. 5. Y 
70 a gyfìeithant y geiriau raieca ep muover 
avrov, h. y., “ dysgyblaeth ein heddwch ni oedd 
arno ef;” ond nid yn iawn, medd Chamierus, 
canys mwsar a arwydda gosb a ddygir dros an- 
wyliaid,hyny yw, cystwy (castigatio), cosbed- 
igaeth, curfa. ““ Y mae mwsar yn dyfod oddi- 
wrth air (Jasar) ag sydd yn arwyddo cosbi, 
rhwymo â chadwynau, llyffetheirio, neu rwymo 
dwylaw, megys y gwneir a drwgweithredwyr i'r 
dyben i'w dienyddio; ac felly y mae yn arwyddo 
caethiwed ar y ffordd, a dinystr yn y pen draw.” 
— Leigh. Y mae y rhaia wadant ddyoddefaint 
ddirprwyol Crist yn gwrthwynebu galw ei ddy- 
oddefaint yn gosbedigaeth, ar y dybiaeth “ ei fod 
yn beth hanfodol i gosb gael ei gweini ar y per- 
sona droseddodd; a bod yn anghyson a'i hanfod 
iddi gael ei gweini ar y diniwaid.” Ond a gadael 
fod hyny yn bod, yr hyn gyda llaw nid ydym yn 
ei ganiatau, y mae y cri ffugiol o anghyfiawnder 
yn diflanu, oddieithr iddynt allu profi fod yn 


beth cyfiawn î gystuddio y dieuog a'r diniwaid,? 


ond nid ei gosbi, er na bydd y gosb mewn gwir- 
ionedd ynddi ei hun yn cynwys dim gwaeth na'r 
cystudd. Pan y dywedant fod y drychfeddwl o 
gosb yn cynwys ynddo o angenrheidrwydd gyf- 
eiriad at euogrwydd personol yr hwn fyddo yn 
ei ddwyn, y mae hyny yn arwyddo nad all han- 
fodi yn yr smgylchiad dan sylw, nid o herwydd 
ei fod yn anghyfiawn, ond am ei fod yn anmhosibl. 
Ond mor ynfyd yw tybied fod yr anghyfiawnder 
yn gorwedd yn unig yn y drychfeddwl, ac nid yny 
peth eì hun, scf bod y diniwaîd yn dyoddef; megys 
pe byddai yn gyfiawn i hyny fod, ond i'r drych- 
feddwl o gosb beidio cael ei gysylltu ag ef! Ond 
y mae yn eglur ddigon oddiwrth dystiolaethau 
ysgrythyrol diymwad, fod Duw wedi cosbi rhai 
am bechodau rhai eraill, Ex. xx. 5; 2 Sam. xxiv, 
15, 17. Y mae yn eglur gan hyny nad yw cosbi 
un am bechod un arall nac yn anmAosiôJ nac yn 
anghyfiawn; bod y peth yn ymddangos yn erwin 
yn unig i'r cyfryw a ffurfiasant iddynt eu hunain 
ddrychfeddwl anghywir o gosb; megys pe bydd- 
aiyn cynwys awydd am ddial dirgel. Ond yr 
hyn y mae mewn gwirionedd yn olygu ydyw, 
ewyllys gyfiawn î amddiffyn iawnderau ac anrhy- 
dedd lywodraeth, yt hyn a ellir ei wneuthur 
mewn modd hollol addas ar un arall yn gystal 
ag ar y troseddwr, ar y dyb fod cysylltiad agos 
rhwng y person a gosbir a'r person a droseddodd 
bod cydsyniad gwirfoddol o du y blaenaf, i 
ymrwymo yn lle a thros yr olaf; yn neillduol os 
bydd y goruwch lywiawdwr trwy gyfraith arben- 
ig a wnawd yn yr achos, wedi cydsynio tros- 
glwyddo y gosb a'r euogrwydd oddiar un person 
ar y llall. Anrhydedd llywodraeth, ac nid dial 
personol, yw dyben ac amcan cosb; ac os gall 


hwnw gael ei ateb heb gosbi y troseddwr, y mae 
pob peth o'r goreu; ïe, y mae pob peth yn well. 
Gwel MHow's Living Temple, p. 163. | Fol. Fol. 
How's Works ; ac hefyd Dyoddefaint Crist, Iawn, 
yu y gwaith hwn. En 

CRAIG, enw cadarn benywaidd, yn deilliaw, 
fel y tybir, o crai; ac yn arwyddo yn briodol, 
clamp, pentwr, neu dalp o feini neu geryg; neu 
glogwyn o geryg mewn cyfrwymiad, a'i wreidd- 
yn yn y ddaear, ac weithiau yn saethu allan yn 
mhell dros ei wyneb. Heb. »y neu jy. Gr. 
pw&. Ffranc. roche, neu roc, Eidal. rocca. 
Llad. rupes.. Yn gyffelybiaethol y mae craig yn 
arwyddo cysgod, diffyniad, neu ddyogelwch ; 
oblegyd y byddai dynion yn ffoi i'r creigiau, ac 
yn ymddiried ynddynt am noddfa, dyogelwch, 
a chysgod rhag tymhestloedd, gwres, ac ym- 
gyrch gelynion. Herwydd hyn, gelwir Duw yn 
aml yn graig yn y Beibl; a chyfieithir y gair 
txur yn y Gryw, Oeoc, yn y lleoedd canlynol, 
Deut. xxxii. 4, 18, 30, 31; Ps. lxxi. 3, a llawer 
o fanau eraill. O herwydd ei gadernid fel syl- 
faen ei eglwys, yn nghyd a'r cysgod a'r dyogel- 
wch y mae yn ei roddii'w bobl y rhai sydd yn 
ymddiried ynddo, y mae Crist yn cael ei alw yn 
graig, a chraig yr oesoedd, Math. xvi. 18; 1 Cor. 
lli. ll; Esa. xxxii. 2; xxvi. 4; ac yn neillduol 
gyda golwg arno fel gwrthgysgod y graig yn 
Horeb, yr hon a darawodd Moses â'i wialen, fel 
y pistyllodd dwfr allan o honi i ddiodi Israel, yr 
hwn a'u dilynodd hyd nesiddynt ddyfod i Cades, 
neu lawer o'r ffordd yno, I Cor. x. 4. 

CRAIR, rhelyw, neu weddill; yn y rhif luos- 
og creiriau, sef gweddillion cyrff, gwisgoedd, 
dodrefn, neu offerynau rhyw seintiau, neu fer- 
thyron; y rhai a berchid ac a addolid mewn 
modd coelgrefyddol gan y Pabyddion gynt, ac 
wrth y rhai y tyngent, ac yn y rhai yr ymddir- 
iedent am nodded a llwydd, 

Cynbyddodd y parch dyledus i'r merthyron a 


. dysgawdwyr cyntaf Cristionogaeth, mewn ychy- 


dig oesoedd yn agos i addoliad; ac o'r diwedd 
talwyd addoliad yn gystal i seintiau ymadawed- 
ig ag i greiriau dynion a phethau santaidd. Y 
mae y camddefnydd a wnaeth eglwys Rhufain 
o ddelwau yn hysbys a gwybodus; canys y fath 
oedd y cynddeiriogrwydd am danynt ar un pryd, 
fel, megys y cyfiawn achwyna M. Mabilon a 
Sant Benedict, y llwythid yr allorau a chreiriau 
ffugiol, gan fod llawer o rai ffugiol o honynt yn 
mhob man yn cael eu hoffrymu i dduwioldeb a 
dihewid y ffyddloniaid. Ychwanega hefyd, fod 
esgyrn yn fynych yn cael eu cysegru, y rhai 
oeddynt mor bell o berthynu i seintiau, fel nad 
oeddynt yn perthyn i Gristionogion. Allan o'r 
gogofawl feddrodau, cymerwyd amryw greiriau, 
ac eto nid ydys yn gwybod i ba ryw bersonau 
claddedig y perthynent. Yn yr unfed ganrif ar 
ddeg, profid y rhelywon trwy dan, ac ystyrid y 
rhai hyny ni losgent yn rhai diledrith, a'r lleill 
yn ffugiol. Cedwid, a chedwir creiriau eto ar yr 
allorau hyny lle y cyflawnir gwasanaeth yr offer- 
en. Yn nghanol yr allor y mae twll petryal 
digon helaeth i gynwys llaw wedi ei wneuthur; 
ac yn hwn ymae y crair, wedi ei rwymo â sidan 
coch, a'i ddodi yn nghadw mewn blwch plwm. 
Y Rhufeiniaid a ddadleuant henafiaeth dros 
reÌywon; canys y Manicheaid, oddiar gasineb 


CRA 


at y corff, yr hwn a ystyrient hwy yn egwyddor 
ddrwg, a wrthodent anrhydeddu creiriau seint- 
iau; yr hyn a ystyrir ganddynt hwy yn brawf 
y gwnai y Pabyddion hyny yn yr oesoedd 
cyntefig. 

Gwyddom, yn wir, fod cyffwrdd a llieiniau 
neu weddillion oddiar dybiaeth o ryw rinwedd 
anarferol*ag oedd ynddynt yn beth can hened 
â'r oesoedd cyntaf, gan i dwll gael ei wneyd yn 
eirch y 40 merthyr yn Nghaercwstenyn yn hollol 
i'r dyben hwnw. Ymddengys fod anrhydeddu 
gweddillion y seintiau, ar yr hyn y sylfaenodd 


“ eglwys Rhufain ar ol hyny ei harferiad coelgre- 


fyddolac elwawlohonynt, megys math o swynion 
acofferynau gwyrthiol ffugiol, wedi dechreu yn yr 
hen arfer oedd gan y Cristionogion o ymgyfarfod 
yn nghladdfa merthyron i'r dyben i'w cofio, ac i 
addoli Duw. Pan y derbyniodd proffes o Grist- 
ionogrwydd achles y llywodraeth wladol yn 
amser Cwstenyn Fawr, adeiladwyd eglwysi ar- 
dderchog uwchben y beddau, a thalwyd pob 
arwydd o barch a chariad galluadwy i enwau a 
choffadwriaethau y meirw oedd ynddynt. Y 
parch hwn, pa fodd bynag, yn raddol a gyn- 
hyddodd tu hwnt i bob terfynau rhesymol; a 
thybid bod y gweddiau a'r cyflawniadau cref- 
yddol hyny a gyflawnwyd uwchben eu beddau 
yn meddu santeiddrwydd a rhinwedd arbenigol ; 
ac oddiyma wedi hyny y cododd yr arferiad gyff- 
redinol o roddi creiriau i gadw tan allorau yn 
mhob eglwys. Yr oedd yr arfer hon o gymaint 
pwys fel na chysegrai Sant Ambrose un eglwys 
heb fod creiriau ynddi; a phenderfynodd cym- 
anfa Caercwstenyn yn Trulo fod yr holl allorau 
hyny i gael eu dinystrio o tan y rhai ni cheid 
creiriau. Daeth yr awydd am greiriau i'r dy- 
benion hyn ac eraill can gryfed fel y gorfu ar yr 
ymerawdwr Theodosius, yn y ílwyddyn 386, 
wneyd deddf i atal dynion rhag codi neu adgy- 
fodi cyrff y merthyron o'u beddau a gwneuthur 
masnach o'u rhelywon. 

Y cyfryw oedd tarddiad y parch hwnw i greir- 
iau cysegredig, yr hwn wedi hyny a wyrdrowyd 
i addoliad ffurfiol iddynt, ac i'r gorymdeithiau, 
pererindodau, a_ gwyrthiau anifeiriol hyny oddi- 
wrth ba rai y tynodd eglwys Rufain y fath fan- 
tais annirnadwy. Yn niwedd y nawfed ganrif 
nid digon ydoedd anrhydeddu seintiau ymadaw- 
edig, ac ymddiried yn eu cynhorthwy a'u heir- 
iolaeth; eu gwisgo a gallu dychymygol i wella 
clefydau, ac i wared o bob math o adfyd a pher- 
yglon, hyd. yn nod eu hesgyrn, dillad, y gwisg- 
oedd a'r dodrefn a feddianent yn eu bywyd ; y 
tir a gyffwrddasant, ac yn yr hwn. y gorweddai 
eu celaneddau meirwon, a berchid mewn modd 
coelgrefyddol, ac a dybid ei fod yn meddianu y 
rhinwedd rhyfeddol o iachau pob clefydau per- 
thynol i'r corff a'r meddwl, ac o ddyogelu ei ber- 
chenogion rhag holl ymgyrch a dichellion Satan. 
Y canlyniad o hyn ydoedd, bod pob un yn 
awyddus i ddarparu iddo ei hun y meddygin- 
iaethau iachusol hyn: o ganlyniad, lluoedd a 
gyflawnasant fordeithiau poenus a pheryglus, ac 
a ymostyngasant ì bob math o galedi; tra yr 
oedd eraill yn defnyddio yr hudoliaeth hon er 
ychwanegu eu golud, ac i dwyllo y minteioedd 
fruenus trwy y dyfeision mwyaf annuwiol, a 
chywilyddus, Fel yr ydoedd yr alwad am greir- 


209 


CRA 


iau yn rhyfeddol a chyffredinol, yr offeiriaid a 
ddefnyddiasant bob deheurwydd er ateb yr alw- 
ad, ac yr oeddynt yn mhell o fod yn fursenaidd 
yn y moddion a arferasant i'r perwyl hwnw. 
Ymofynid am gyrff y saint trwy ympryd a 
gweddi, wedi eu sefydlu gan yr offeiriaid er caff- 
ael ateb dwyfol a chyfarwyddyd anffaeledig; ac 
nid oedd y ffug gyfarwyddyd hwn un amser yn 
methu ateb eu dysgwyliadau: ceid gafael ar y 
gelain santaidd yn wastad, a hyny, fel yr oedd- 
ynt hwy yn annuwiol yn arwyddo, mewn can- 
lyniad i grybwylliad ac ysbrydoliaeth Duw. 
Pob darganfodiad o'r fath a gymdeithasid âg 


| arwyddion goruchel o orfoledd, ac a enynai sel 


yr ymgeiswyr coelgrefyddol i gyfoethogi yr 
eglwys yn fwy-fwy â'r trysor hwn. Llaweroedd 
a deithiasant i'r perwyl yma i'r taleithiau dwy- 
reiniol, ac a fynychent y lleoedd a anrhydeddodd 
Crist a'i ddysgyblion â'u presenoldeb, fel y gall- 
ent hwy gysuro meddyliau isel, tawelu cydwy- 
bodau terfysglyd, gwared gwledydd soddedig, a 
noddi eu trigolion rhag pob rhyw beryglon, trwy 
esgyrn a gweddillion eraill pregethwyr cyntefig 
yr efengyl. Ac ni ddychwelai y teithwyr cre- 
fyddol hyn adref yn waglaw. Cafodd dichell, 
deheurwydd, a thwyll y Groegiaid ysglyfaeth 
werthfawr yn hygoeledd coelgrefyddol y crair- 
helwyr Lladinaidd, a gwnaethant farsiandiaeth 
elwol o'r ddihewyd newydd hon. Y rhai olaf 
a dalasant swmau mawrion am goesau, breich- 
iau, penglogau, cernau, (llawer o'r rhai oeddynt 
baganaidd ac eraill yn anifeilaidd,) yn nghyd â 
phethau eraill a dybid yn perthyn i enwogion 
cyntefig yr eglwys Gristionogol; ac felly yr cg- 
lwysydd Lladinaidd a ddaethant i feddiant gwe- 
ddillion enwog Sant Marc, Sant Iago, Sant Bar- 
tholomew, Sant Cyprian, Sant Pantaleon, ac 
eraill, y rhai a ddangosant y dydd hwn gyda'r 
fath wagrodres. Ond yr oedd llaweroedd, y rhai 
nid oeddynt alluog i bwrcasu y;trysorau gwerth- 
fawr hyn iddynt eu hunain trwy fordeithiau a 
gweddiau, y rhai a ymgyrchasant at ledrad a 
thrais; canys ystyrid pob moddion a phob math 
o anturiaethau mewn achos o'r natur hwn, os 
byddent yn llwyddianus, yn grefyddol ac yn 
gymeradwy gan y bod Dwyfol. Heblaw hyny, 
y rhesymau oddiwrth henafiaeth, at ba rai y 
cyfeiria y Pabyddion er amddiffyniad eu gwaith 
yn addoli creiriau, ac o ba rai y gall y darllenydd 
ffurfio rhyw ddrychfeddwl oddiwrth yr erthygl 
hwn, y mae Belarmin yn cyfeirio at yr ysgryth- 
yrau canlynol am amddiffyniad iddynt, Ecs. xiii, 
19; Deut. xxxiv. 6; 2 Bren. xiii. 21 ; xxiii. 16, 
17, 18; Esa. xi. 10; Math. xi. 20.—22; Act. v. 
12 ls xix. UU 12; 

Nid yw y Pabyddion yn nheyrnas Lloegr yn 
caniatau fod unrhyw addoliad yn ddyledus i 
greiriau, ond yn unig gradd uchel o anrhydedd 
a pharch, trwy ba foddion y dywedant eu bod 
yn gogoneddu Duw, yr hwn, meddant hwy, a 
gyflawnodd lawer o wyrthiau rhyfedd trwy 
greiriau. Ond gan nad pa mor briodol y dichon 
yr anrhydedd a'r parch hwn fod, y mae y cam- 
ddefnydd ag a wnawd o hono wedi bod mor fawr 
a chyffredin, fel y mae yn hollol deilyngu gwrth- 
odiad cyfangwbl o hono. 

Gwaherddir dwyn creiriau i Loegr wrth am- 
ryw ordinhadau seneddol; ac y mae gan ynad- 


CRE 


210 


CRE 


on, yn ol 3 Iago I., pen. 26, &c., awdurdod i 
chwilio tai am lyfrau pabaidd a chreiriau, ac 
wedi iddynt eu cael, i'w hanífurfio a'u llosgi. 

CRASDER, (crds,) sarugrwydd, diserch- 
rwydd; hefyd, ymadrodd ffiaidd, anllad, llygr- 
edig; budreiriad. “*Na ddeued un ymadrodd 
llygredig (Xoyoc carrpoc, hyny yw, ymadrodd 
pydredig, drewedig, cyfeiriad at ffrwyth pwdr,) 
allan o'ch genau chwi; ond y cyfryw un a fyddo 
da i adeiladu yn fuddiol, fel y paro ras i'r gwran- 
dawyr,” Eph. iv. 29. Y mae pob ymadrodd 
llygredig yn tueddu i ddolurio a chywilyddio 
gwyleidd-dra, ac i lygru moesau da, caledu'r 
gydwybod, a chlwyfo diweirdeb. Y mae bob 
amser yn arwydd o aledwch ac anniweirdeb. 

CREIRIO, (crair,) tyngu wrth greiriau y 
meirw seintiedig. Hen arfer y Cymry pabaidd 
oedd hyn. O ba herwydd dygent greiriau gyda 
hwynt i bob man, y rhai nid yn unig a ddefnydd- 
ient i dyngu wrthynt, ond hefyd a berchid gan- 
ddynt fel swynion i'w cadw rhag drygau a pher- 
yglon, ac i beri llwyddiant a ffyniant iddynt yn 
eu hanturiau, teithiau, negeseuau, a gorchwylion. 
Oddiyma y mae yr hen ymadrodd, “ Nawdd y 
creiriau,” yn cyfodi. 

CREADIGAETH, yn briodol a arwydda y 
weithred o ddwyn peth i fod o ddim; megys 
creadigaeth y byd. Yn draws-symudol (metono- 
mâcally), yr holl bethau a grewyd; sef, yr holl 
fydysawd. Yn gyffelybiaethol, ordeiniad neu 
sefydliad; ffurfiad egwyddor, tueddiad, rhin- 
weddau, a chymeriad newydd mewn creadur 
rhesymol; ac adnewyddiad yr hyn sydd yn bod 
yn barod, Esa. xlv. 7; 2 Cor. v. 17; Eph. iv. 
24; Ps. li. 10. 

Y mae'r greadigaeth yn 1. Yn ddwyfol o ran 
ei Hawdwr, Gen. i. 1; Dat. iv.ll; x.6. 2. 
Yn êang a helaeth o ran ei maintioli; Job. xi. 8, 
9; Jer. xxiii. 24. 3. Yn amrywiog a lluosog o 
ran ei defnyddiau, ei chynwysiad, a'i thrigolion, 
Pssciv. 245 Jer. xxxiii. 22; Ps. xxxiii. 5. 4. 
Yn addas, cyson, a chyfatebol o ran cyflead ei 
hamrywiol ranau, Ps. civ. 24. ô. Yn ardder- 
chog, hardd, rhyfedd, ac ofnadwy o ran ei hag- 
weddiad, Esa. xxviii. 29; Ps. lxvi. 3.. 6. Yn 
berffaith a diddiffyg o ran ei chyfansoddiad, 
Deut. xxxii. 4; Preg.iii. 14. 7. Yn gadarn o 
ran ei sylfeini, Ps. civ. 5; Mic. vi. 2. 8. Yn 
bwysig a daionus o ran ei dybenion, Diar. xvi. 
4; Ps. viii. 6—8. 

CREADUR, peth, neu berson wedi ei greu, 
neu ei ddwyn i fodoliaeth gan un arall, allan o 
ddim; Gr. gricuc.. Marc xvi. 15; Rhuf. viii. 
22,93. 

Y mae creaduriaid Duw yn fywiol neu ddi- 
fywyd, yn rhesymol neu afresymol, yn santaidd 
neu lygredig, Gen, i, l; xi. 12, 14, 20, 21, 
24,26; vi. 7; Mat. xxv. 31; Judas 6; Rhufiii. 
23. Y maent hefyd yn annifeiriol o ran eu rhif; 
ym amrywiog oran eu naturiaethau, maintioli, 
ffurf, defnydd, a dybenion; yn berffaith o ran eu 
cyfansoddiad; yn wahanol o ran eu graddau a'u 
sefyllfaoedd yn y greadigaeth; ac oll yn datgan 
gallu, doethineb, a daioni eu Hawdwr goruchel a 
bendigedig. 

CREAWDR, CREAWDWR, neu GREAWD- 
YDD, Lladin, Creator; awdwr a lluniwr pawb 
a phob peth ; Elohim, y Duw Hollalluog, y Tad, 


Mab, a'r Ysbryd Glân, Gen. i. 1. Y mae yn nod- 
edig fod y gair »s37)3 a gyfieithir Creawdr, Eccles. 
xii. l, yn y rhif luosog; ac y gellir ei ddarllen, 
Creawdwyr; i ddynodi, tebygol, amrywiaeth 
personau yn yr undod dwyfol. 

CRED, yn briodol a arwydda y goel neu y 
cydsyniad y mae yr enaid yn roddi ìi wirionedd 
unrhyw osodiad a gyflwynir i'w sylw. Yn yr 
olwg yma nid yw yn ymddangos fod perthynas 
angenrheidiol rhwng cred âg unrhyw foddion 
neu resymau arbenig; eithr y gellir ei heffeithio 
trwy unrhyw foddion; canys yr ydym yn credu 
ein synhwyrau, yn credu ein rheswm, yn gystal 
ag yn credu tyst, adroddiad, neu dystiolaeth. 
Ond mewn ystyr fwy cyfyng a neillduol y mae 
cred yn arwyddo y cyfryw gydsyniad ag a syl- 
faenir yn unig ar awdurdod neu dystiolaeth rhyw 
berson. Yn yr ystyr hwn y mae cred yn wrth- 
wynebi wybodaeth. Nid ydym yn dyweyd ein 
bod yn credu fod yr eira yn wyn, ond ein bod yn 
gwybod ei fod felly. Ond pan y cyflwynir peth 
i'n sylw, yn mherthynas i'r hwn na byddwn ni 
ein hunain yn gwybod dim, eithr ei fod yn ym- 
ddangos i ni oddiwrth dystiolaeth arall am dano 
yn wirionedd, a'n bod ninau ar y sail hono yn 
cydsynio âg ef fel y cyfryw, dyma yr hyn a elwir 
genym yn gred. Gwel Ffydd. 

Gelwir, nid yn unig gydsyniad y meddwl â 
rhyw osodiad yn gred; ond hefyd trwy draws- 
enwad, y mae yr hyn a gredir, crefydd, a'r rhan- 
au hyny o'r ddaear lle y mae crefydd yn cael ei 
phroffesu a ffynu, yn cael eu galw cred. ““ Cred 
a bedydd,” “dyn digred,” a “thrwy holl gred,” 
ydynt ymadroddion cyffredin genym wrth lefaru 
ac ysgrifenu. Yn wir, nid yw crefydd ymarferol 
amgen effeithiau cred ar feddwl ac ymarferion 
ei deiliad. 

Heblaw hyn, y mae'r neb a fechnio, neu a 
ymrwymo dros un arall, yn cael ei alw cred. 
Herwydd hyn gmgredu yw ymrwymo trwy lw, 
neu gyfamod, i gyflawnirhywbeth; arhoddi cred, 


" y gelwir machnio weithiau. 


CREDADUNIAETH, hygoeledd, neu barod- 
rwydd i gredu pob peth a glywir ac a ddarllenir, 
heb ymbwyll i chwilio i mewn i'w wirionedd. Y 
mae gormod o ddynion felly; ac y mae yn an- 
hawdd penderfynu pa un aiy rhai ni fynant 
gredu dim, gan nad pa mor gryf fyddo y seiliau 
iddynt wneyd felly, neu y rhaia gredant bob 
peth a glywont ac a ddarllenont ar y tarawiad 
cyntaf, yw y gwaethaf. Gwel Aygoeledd. 

CREDADYN, un yn credu. Dyn hygoel yn 
ol barn y Dr. Davies. Gair cyfystyr â'r gair 
Cristion. _ Gwel Cristion. 

CREDINWYR, rhai yn credu; y rhìf luosog 
o'r gair credadyn. Tua diwedd y ganrif gyntaf 
y dechreuwyd cymhwyso yr enw hwn at 
bedyddiedigion, y rhai aaddysgwyd yn holl ddir- 
geledigaethau crefydd; a hyn i'r dyben i'w gwa- 
haniaethu oddi wrth y Catecismiaid, y rhai ni 
chawsant eu bedyddio, ac a atalid oddiwrth 
freintiau eglwysig cyflawn. Yn bresenol y mae'r 
enw yn cael eì arferyd yn gyfystyr â Christionog- 
ion, a duwiolion. Nodau gwir gredinwyr ydynt, 
yn l. Rhai wedi eu gwir argyhoeddi o'u cyflwr 
truenus a cholledig, fel pechaduriaid, Act. ii, 
97; xvi. 30. 2. Rhai wedi eu goleuo gan ys- 
bryd Duw i ganfod gogoniant ac addasrwydd yr 


CRE 


211 


CRE 


Arglwydd Iesu Grist fel gwaredwr, Ps.ix. 10; 
2'Tim.i.12. 8. Y rhai a werihfawrogant Grist, 
ac a'i carant yn wresog, 1 Pedr ii. 7.4. Y rhai 
a roddant ufydd-dod parod ac ewyllysgar i holl 
orchymynion Crist, Rhuf. xviii. 26; 1 Pedr i. 
14. Gwel Ffyddloniaid. 

CREDO, ffurf o eiriau yn cynwys erthyglau 
crefydd, neu fanau'r ffydd. Y mae'r gair (mal 
y Seisnig Creed) wedi ei fenthyca o gredo yr 
apostolion yn Lladin, yr hon a ddechreu âg ef; 
megys ““Credo in Deo,” &c. Yn yr eglwys 
ddwyreiniol gelwid crynhodeb o'r fath yma 
'ma0epa (gwers), ou herwydd y dysgid ef gan y 
Catecismiaid; ac hefyd ypad6m, ysgrifen, a 
kavev; rheol. Ond yr enw mwyaf cyffredin ar 
gredo yn eglwys Groeg ydoedd cvp[oXoc (ar- 
wydd), yr hwn hefyd a arferir yn y Gorllewin. 
Herwydd hyn gelwid credoau a chyffesau yn 
llyfrau symbolaidd. 

Y credo a gyfenwir “'Credo'r Apostolion” 
yw'r ffurf henaf o'r fath ag sydd yn hanfodi. 
Heblaw hono y mae amryw ffurfiau a gweddill- 
ion credoau i'w cael yn nghof-lyfrau cyntefig vr 
eglwys; megys, yn l. Y ffurf o athrawiaeth 
apostolaidd a gasglwyd gan Origen. 2. Y gwe- 
ddillion o gredo a gadwyd gan Tertulian. 3. Y 
“ gweddillion o gredo yn ngwaith Cyprian. 4. Y 
credo a gyfansoddwyd gan Gregory Thaumatur- 
gus er gwasanaeth ei eglwys ei hun. 5. Credo 
Lucian, y merthyr. 6. Credo'r gosodedigaethau 
apostolaidd. Heblaw y gweddillion hyn o'r hen 
gredoau, y maerhai ffurfiau perffaith av gael; 
megys Credo Jerusalem, Cesarea, Antioch, &c. 

Ônd y mwyaf nodedig o'r credoau oll yw 
Credo'r Apostolion, Credo Athanasius, a Chredo 
Nicea. 

CREDO'R APOSTOLION, ydyw'r crynho- 
deb hwnw o'r ffydd Gristionogol, yr hwn, yn ol 
barn Ruffinus, a gyfansoddwyd gan yr apostolion 
eu hunain, ar eu harosiad yn Jerusalem wedi 
esgyniad ein Harglwydd, pan y cytunasant ar y 
rheol hono ffydd. Ond y mae Baronius ac 
eraill yn dychymygu na ddarfu iddynt ei chyf- 
ansoddi hyd yr ail flwyddyn o deyrnasiad Claud- 
ius, ychydig cyn eu gwasgariad. Y mae amryw 
resymau, pa fodd bynag, yn ein tueddu ni i ameu 
a ddarfu i'r apostolion erioed gyfansoddi y fath 
ffurf. Yn 1. Nid yw Luc, nac un ysgrifenydd 
arall cyn y bumed ganrif, yn crybwyll am un 
gymanfa o eiddo yr apostolion gyda golwg ar 
gyfansoddi y cyfryw gredo. 2. Tadau y tri 
chanrif cyntef, wrth ymddadleu â hereticiaid, a 
gynhygient brofi fod yr athrawiaeth gynhwys- 
edig yn y credo hwn yn cytuno âg athrawiaeth 
yr apostolion ; eithr ni chymerant arnynt un 
amser brofi mai yr apostolion a'i cyfansoddodd 
ef. 3. Pe buasai yr apostolion wedi cyfansoddi 
y gredo hon, buasai yr un yn mhob eglwys ac 
oes, a' phob awduron ai dyfynasen£ yr un fath ; 
ond y mae'r peth yn gwbl groes i hyny. Yn yr 
ail a'r drydedd ganrif yr oedd cynifer o gredoau 
ag oedd o awdwyr; ac y mae yr un awdwr yn 
gosod y gredo i lawr mewn modd gwahanol 
mewn gwahanol ranau o'i waith, yr hyn sydd yn 
profi nad oedd y pryd hwnw un gredo o gyfan- 
soddiad yr apostolion yn bod. Yn y bedwaredd 
ganrif y mae Ruffinus yn cymharu tri hen gredo 
eglwysi Acwilea, Rhufain, a'r Dwyrain â'u 


gilydd, y rhai sydd yn gwahaniaethu cryn lawer. 
Heblaw hyny, yr oedd y credoau hyn nid yn 
unig yn gwahaniaethu yn y geiriau, ond hefyd 
yn yr erthyglau, gan fod rhai wedi eu gadael 
allan yn rhai o honynt; megys gy disgyniad í 
uffern, cymun y saint, a'r bywyd tragywyddol. 
Oddiwrth hyn oll gellir casglu, er fod y credo 
hwn yn cytuno mewn athrawiaeth â'r apostolion, 
eto nad allasent hwy fod yn awdwyr o hono. 
Pa fodd bynag, gellir casglu ei fod yn hen iawn 
oddiwrth ei fod i'w gael yn ngwaith Ruffinus ac 
Ambrose, fel ag y gwelir ef. o ran ffurf yn awr 
yn ngwasanaeth eglwys wladol Lloegr; gan fod 
y blaenaf yn blodeuo yn y drydedd, a'r olaf yn 
y bedwaredd ganrif. Y cyn-Gristionogion nid 
oeddynt yn adrodd y credo yn gyhoeddus, oddi- 
gerth ar fedyddiadau, y rhai, oni byddai rhyw 
achos neillduol yn galw am hyny, ni weinyddid 
oddigerth ar y Pasg a'r Sulewyn. Ni chafodd 
yr adroddiad cyffredin o hono ei ddwyn i mewn 
i'r eglwys hyd ddiwedd y bumed ganrif, pan y 
cyfarwyddodd Pedr Gmaphius, esgob Antioch, 
fod iddo gael ei adrodd yn gyson ar amser y 
gwasanaeth dwyfol. 

CREDO ATHANASIUS, ffurf neu gyffes 
ffydd a hir dybiwyd ei chyfansoddi gan Athan- 
asius, esgob Alexandria, yn y 4ydd ganrif, i'r 
dyben i gyfiawnhau ei hun oddiwrth waradwydd- 
iadau ei elynion Ariaidd; ond yn awr caniateir 
yn gyffredinol nad ei eiddo ef ydoedd. Y mae 
Dr. Waterland yn ei briodoli i Hilary, esgob 
Arles. Cafodd y credo hwn ei dderbyn yn 
Ffrainc oddiamgylch y flwyddyn 850, ac yn 
Yspaen a'r Almaen yn nghylch 180 o flynydd- 
oedd yn ddiweddarach. Yn mherthynas i'n 
gwlad ni, y mae genym brawf eglur ei fod yn 
cael ei ganu yn gylchynol yn yr eglwysi yn y 
ddegfed ganrif. Yr oedd mewn arferiad yn 
gyfredin mewn rhanau o Itali yn y flwyddyn 
960, a chafodd ei dderbyn yn Rhufain yn 1014, 
Yn mherthynas i eglwysi Groeg a'r Dwyrain, y 
mae'n amheus a gafodd ei dderbyn ganddynt 
erioed neu beidio, er fod rhai o'rfarn wrthwynebol, 
Y mae eglwysi esgobaethol America wedi ei 
wrthod. Yn mherthynas i'w sylwedd, y mae yn 
cael ei roddi fel crynhodeb o'r ffydd iachusol. 
Ysywaeth, profodd pa fodd bynagifod yn achos 
ffrwythlawn o lawer o ddadleuaeth anfuddiol. 

CREDO NICEA, ffurf ffydd Gristionogol; a 
elwir felly oblegyd ei fod yn arall-eiriad o'r credo 
a ffuriwyd yn nghymanfa gyntaf gyffredinol 
Nicea. Cafodd ei gyfansoddi gan ail gymanfa 
Caercwstenyn yn y flwyddyn 381, ac o herwydd 
hyny a ellid ei gyfenwi y Credo Caercwstenaidd, 
Enillwyd y credo trwy y rhifedi amlafo bleid- 
leisiau, a chafodd ei dderbyn i'r eglwys megys 
amddiffyniad rhag Ariaeth, 

Y tri chredo rhagnodedig a arferir yn ngwas- 
anaeth cyhoedd eglwys wladol Lloegr; ac y mae 
tanysgrifiad iddynt yn ofynol oddiwrth ei holl 
weinidogion, fel amod eu derbyniad i'r weinidog- 
aeth. Yr oedd cyfraith goddefiad hefyd yn gofyn 
tanysgrifiad o'r credoau hyn oddiwrth y gweinid- 
ogion ymneillduedig; ond oddiwrth hyn cawsant 
eu rhyddhau gan 18 Goo. III. 

CREFYDD, Gr. 0pn)cxeìa ; Lladin Aeligio; 
Saes. Aeligion: duwioldeb; cyfundraeth o ffydd 
ac addoliad, o athrawiaeth, a gorchymynion, Y 


CRE 


mae crefydd i'w hystyried yn allanol, fel y mae 
yn y gair, ac yn fewnol, fel y mae ynom ni. Yn 
allanol, athrawiaeth a gorchymynion ydyw; 
yn fewnol, cred ac ymarferiad ydyw. Dywed 
rhai fod y gair Gr. 0pmpcxeìa, yn deilliaw o 
Thrace, gwlad lle y_ trigai Orpheus, yr hwn a 
ddysgodd ddirgeledigaethau crefydd gyntaf, (fel 
y dywed yr hen Roegiaid paganaidd,) i ddynion; 
ac o herwydd hyny a alwodd grefydd yn thresceia, 
yn oì enw ei wlad gynhenid; ond eraill, gyda 
mwy o debygolrwydd, a'i deilliant oddiwrth 
thresco, hen air yn arwyddo gweled. Sisero a 
ddeillia y gair Lladin religio, oddiwrth religere, 
adfeddwl; eithr Servius, yn nghyd âg ieithwyr 
eraill diweddarach, a'u tarddant o religare, 
““rhwymo yn dyn.” Yn mherthynas i darddiad 
y gair Cymreig nid oes genym un sicrwydd. 
Rhai a'i hysgrifenant creddyf, gan ei darddu o 
cred a deddf, hyny yw, crêd-ddeddf. Ond y Dr. 
Davies a anghymeradwyodd hyn: a rhaid addef 
nad yw yn ymddangos yn naturiol. _ Gofynir yn 
ostyngedig a ddichon iddo ddim bod yn hanu o 
eref, y gair benywaidd o cryf, ac felly yn arwyddo 
y cryfder a'r gwrolder meddwl ac ymarferiad ag 
y mae gwir grefydd yn tueddu i gynhysgaeddu 
ei pherchenog â hwynt? Barned pob un drosto 
eihun. Pa fodd bynag y mae gwir grefydd yn 
dwyn ei deiliad i weled pethau yn eu lle; i ad- 
feddwl am danynt a myfyrio ynddynt; yn ei 
rwymo gyn dyn wrth ei ddyledswyddau; ac yn 
ei wneuthur yn gryf a gwrol i'w cyflawni 
yn ngwyneb pob rhwystrau a gelynion. Y 
mae gwir grefydd yn gynhwysedig mewn ad- 
nabyddiaeth gywir o Dduw; cariad diledrith 
ato; crediniaeth hollol o'i dystiolaethau ; ymor- 
phwysiad cyflawn a hollol arno ar sail ei addew- 
idion; ymostyngiad gwirfoddol i'w ewyllys; 
dysgwyliad cyson, gwastadol, a pharhaus wrtho 
am bob peth angenrheidiol, yn llwybr dyled- 
swydd, ac yn llwybr moddion a chyfryngau; 
ufydd-dod diball ac ewyllysgar i'w holl orchym- 
ynion a gosodiadau; sel wresog dros ei enw a'i 
ogoniant; a hiraeth, ac awydd cryf am gym- 
deithas ag ef, a pherffaith a thragywyddol fwyn- 
had o hono. Gellir ychwanegu mai sylfaen cre- 
fydd yw'r bod o Dduw; mai unig reol crefydd yw 
gair Duw; mai eisteddfod crefydd yw'r galon; 
mai awdwr a pherffeithydd crefydd yw Crist; 
mai gwreiddyn crefydd yw gras, neu weithred- 
iadau ysbryd Duw yn yr enaid; mai tymor 
crefydd yw bywyd; mai anogaethau crefydd yw'r 
addewidion; mai gwrthgloddiau crefydd yw'r 
bygythion; mai arwyddion a ffrwythau crefydd 
yw rhinweddau ac ymddygiadau santaidd; mai 
dybenion crefydd yw gogoniant Duw, ac iechyd- 
wriaeth dynion; mai cylch crefydd yw'r byd; 
mai gwrthrychau crefydd yw pawb a phob peth, 
yn neillduol Duw a'i bethau; ac mai terfyniad 
neu ben draw crefydd yw'r nefoedd a'i holl dded- 
wyddwch a'i gogoniant. 

Dosbarthir crefydd yn gyffredin yn ddwy 
ddosbarth, y rhai a elwir Crefydd natur a Chre- 
fydd ddatguddiedig. Crefydd natur yw y wybod- 
aeth, y parch, a'r cariad at Dduw, a'r ymarferiad 
hwnw o'r dyledswyddau hyny tuag ato ef, ein 
hunain, a'n cydgreaduriaid, y rhai a ganfyddir 
trwy iawn weithrediad ein cynheddfau rhesymol 
gyda golwg ar natur a pherffeithderau Duw, ein 


212 
sen ns FF ———U “te ———— 


CRE 


perthynas âg ef, ac a'n gilydd. Crefydd ddat- 

uddiedig yw'r amlygiad hwnw ag a wnaeth 
Br o hono ei hun, ei feddwl a'i ewyllys yn yr 
ysgrythyrau santaidd. Gyda golwg ar grefydd 
natur, y mae rhai yn amheu pa un, a siarad yn 
briodol, fod y cyfryw beth yn bod neu beidio; 
gan fod rheswm trwy'r cwymp mor llygredig, fel 
y mae dyn heb ddatguddiad yn y tywyllwch a'r 
trueni mwyaf, fel y gellir canfod yn hawdd wrth 
ystyried hanes y cenhedloedd hyny sy'n amddifad 
o hono, y rhai sy wedi eu rhoddi i fyny i farbar- 
iaeth, anwybodaeth, ereulondeb, a drygau o bob 
rhyw fath. Can belled a hyn, pa fodd bynag, 
gellir sylwi na ddichon goleuni natur ein cyn- 
hysgaeddyd â drychfeddyliau priodol am Dduw, 
na'n cyfarwyddo pa fath addoliad a fydd yn 
gymeradwy ganddo ef. Nid yw yn dywedyd 
wrthym pa fodd y cwympodd dyn, ac y daeth i 
fod y creadur llygredig a phechadurus ag ydyw, 
na pha fodd y gellir ei adferyd. Nid yw yn ein 
cynhysgaeddu âg unrhyw hysbysiad yn mherth- 
ynas i anfarwoldeb yr enaid, adgyfodiad y corff, na 
chyflwr dawedadwy o ddedwyddyd a thrueni. Y 
mae'n wir fod yr apostol yn sylwi “fod y cenhedl- 
oedd â'r ddeddf yn ysgrifenedig ar eu calonau, 
ac yn ddeddf iddynt eu hunain;” eto yr oedd y 
moes-ddysgawdwyr enwocaf yn eu mysg mor ' 
dywyll, ag i fod yn euog o bleidio y pechodau 
mwyaf ysgeler, a hyny yn gyhoeddus a_ gweith- 
redol. Tybir gan hyny mai prin y gall y cyfryw 
gyfundraeth fod yn grefyddol, yr hon sy'n gadael 
dyn yn y fath ansicrwydd, anwybodavth, ac an- 
nuwioldeb. (Gwel Datguddiad.) Sylwir aryllaw 
arall, er fod yn dra thebygol i rieni cyntefig dyn- 
olryw dderbyn eu holl wybodaeth dduwinyddol 
trwy foddion goruwchnaturiol, eto fod yn amlwg 
fod rhyw ranau o'r wybodaeth hono yn alluog o 
brawf hollol resymol, pe amgen ni fuasai yn 
alluadwy i gymaint ag un gwirionedd crefyddol 
gael ei drosglwyddo dros yr holl oesoedd dilynol 
i ddynolryw, ond trwy ysbrydoliaeth uniongyrch- 
ol y cyfryw wirionedd unigol. Nyni yn wir ydym 
yn caniatau amryw osodiadau fel gwirionedd 
diamheuol, ar sail awdurdod yr ysgrythyrau 
Iuddewaidd a Christionogol yn unig, ac yr ydym 
yn derbyn yr ysgrythyrau hyny gyda diolchgar- 
wch, fel oraclau bywiol Duw; ond y mae yn 
hunan-eglur nad allasem wneyd y naill beth na'r 
llall, pe na buasem trwy foddion naturiol wedi 
ein hargyhoeddi fod Duw yn bod; ei fod. yn fôd 
daionus, cyfiawn, a galluog; ac iddo ysbrydoli 
ysgrifenwyr y llyfrau hyn â doethineb ddwyfol. 
Yn awr, er ei fod yn beth galluadwy iawn nad 
allasai un dyn na chorff'o ddynion, wedi eu gadael 
iddynt eu hunain o'u mabandod, byth wneuthur 
unrhyw ddarganfodiad duwiniaethol, eto pa osod- 
iadau bynag perthynoli hanfodiad a pherffeith- 
derau yr achos dechreuol, dyledswydd dyn, a 
ellir eu profi (rwy reswm dynol, yn annibynol ar 
ddatguddiad ysgrifenedig, a ellir eu galw yn 
Dduwinyddiaeth naturiol, ac ydynt o'r pwysmwy- 
af, gan eu bod i ni yn egwyddorion dechreuol 
pob crefydd. Duwinyddiaeth naturiol, yn yr 
ystyr hwn o'r gair, yw sylfaen y datguddiad 
Cristionogol; canys heb ragwybodaeth o hono 
nìd allasai fod genym un prawf fod ysgryfbyrau 
| yr Hen a'r Newydd Destamentau yn wir air 
| Duw, 


CRI 


Dosbarthir crefyddau y byd i bedwar prif 
ddosparth; sef Paganaidd, Iuddewaidd, Maho- 
metanaidd, a Christionogol; at ba ryw erthyglau 
y cyfeirir y darllenydd. Dyledswyddau gwahan- 
— ol y grefydd Gristionogol a ddarlunir hefyd yn 
eu lleoedd priodol. Gwel Ysbrydoliaeth, Dal- 
guddiad, Duwinyddiaeth. 

CREFYDDOLION, dynion wedi ymrwymo 
trwy addunedau i arwain bywyd mynachaidd; 
neu ddynion wedi eu cau i fyny mewn mynach- 
log, i'r dyben i arwain bywyd o ddyhewyd a 
gerwinder, yn ol rhyw reol neu sefydliad. 

CREFYDDWYR, yn gyffredinol proffeswyr, 
mewn cyferbyniad i ddynion dibroffes.. Ond yn 
neillduol, crefyddwyr yw y rhai byny a fedd- 
ïanant egwyddorion erefyddol; a ymarferant â 
gosodiadau crefydd, ac a arweiniant fywyd 
crefyddol. 

CREFYDDU, cadw ympryd crefyddol, neu 
ymprydio er mwyn crefydd. Y mae y gair 
newydd crefydda yn cael ei arfer yn gyffredin yn 
awr gan bregethwyr ac eraill, am yr ymarferiad 
o grefydd yn ei hollranau. Oni fyddai crefyddu 
yn well? 

CREULONDEB, “gair cyfansawdd o crau, 
gwaed, a llawn; ac yn arwyddo llawn gwaed, o 
herwydd, tebygol, fod y rhai a arferant greulon- 
deb tuag at eu cydgreaduriaid yn sychedu am 
eu gwaed; a'u “dwylaw,” fel y dywed Duw 
trwy y proffwyd, “yn llawn o waed,” Esa.i. 15. 
Annheimladrwydd a chieidd-dra yw creulondeb, 
yr hwn sy'n peri i'w ddeiliad, nid yn unig atal 
ei dosturi oddiwrth ei gydgreadur gofilus ac 
anghenus, ond hefvd i ymddifyru yn ei ddyodd- 
efaint, ac i'w boeni, eì gystuddio, a'i orthrymu. 
Y mae yn bechod i arfer creulondeb tuag at 
greaduriaid mudion adircswm; pa faint mwy tuag 
ateincyd-ddynion? “ Y cyfiawn a fydd drugarog 
wrth ei anifail.” Nid oes dim mwy croes i 
natur drugarog a thosturiol Duw na chreulondeb. 
Eto y mae rhai wedi bod yn mhob oes, nid yn 
unig yn ei arfer, eithr hefyd yn ymffrostio yn- 
ddo! Yr oedd Pharao, Commodus, Caligula, 
Domitian, Nero, Siarls IX., Laud, &c., yn 
esiamplau nodedig o hyn. Dywedir am Com- 
modus, pan yn ddeuddeg mlwydd oed, iddo or- 
chymyn i ddyn gael ei daflu i'r ffwrn, o herwydd 
fod y dwfr yn yr ymolchfa ag yr oedd efe yn 
myned i ymolchi ynddi ychydig yn rhy dwym; 
a'i fod yn ymbleseru mewn tori traed, tynu lly- 
gaid, a lladd y rhai a gyfarfyddai wrth grwydro 
trwy ddinas Rhufain, heb un achos na rheswm, 
amgen boddio ei dueddiadau annynol a chiaidd. 
Pan y cyhoeddwyd y ddedfryd annynol ar y Dr. 
Leighton am gyhoeddi llyfr a elwid “ Dadl Sïon 
yn erbyn Preladiaeth,” dywedir i'r creulon esgob 
Laud dynu ei gap oddiar ei ben. a_“diolch i 
Dduw am dani.” Y mae ymarfer a chreulondeb 
at greaduriaid mudion yn tueddu i galedu y 
galon, ac i'w gwneuthur yn greulon. Dylid gan 
hyny fagu plant mewn ymarferiad o dynerwch, 
hyd yn nod at y creaduriaid distadlaf. 

CRI, Saes. Cry. llef, gwaedd, cyhoeddiad. 

CRIBDDEILIWR, gair cyfansawdd o crib, 
pen, a dŵl, ac yn arwyddo gafaelyd mewn peth 
yn dyn ac awyddus, wrth ei grêb, neu ei ben. 
Cribddeiliwr yw dyn traehwn»tus, awyddus; 
parod i gymeryd peth oddiar ei gymydog trwy 


2E 


213 


CRI 


drais, ac i'w orthrymu mewn gwaith a masnach, 
gan elwa ar ei gefn mewn ffordd annheg ac an- 
onest. Y mae y gair Hebreig «m33j yn arwyddo 
gorthrymwr ; a'r gair Groeg apraygmoc yn ar- 
wyddo gsglyfaethwr íreisiol, Seclì. ix. 8; 1 Cor. 
vi. 10; wedi ei gymharu a Heb. x. 31. Y mae 
y cribddeiliwr yn ortArymwr ac yn ysbeiliwr, ac 
yn cael eì gynwys yn llechres ddu y rhai ni 
chant etifeddu teyrnas Dduw, pc nì ddylai pobl 
Dduw gydgymysgu a hwynt, l Cor. v. 10, ll; 
vi. 10. 

CRISP, Dr. Tobias Crisp, periglor Brinkworth, 
swydd Wilts, yr hwn yn ol Grainger, ydoedd ar 
y cyntaf yn Arminiad proffesedig; eithr a syrth- 
iodd mewn amser i'r eithafoedd arall. Yn 1642, 
symudodd i Gaerludd; lle y cafodd ei oblygu 
yn uniongyrchol mewn dadl, mewn canlyniad i'w 
waith yn cyhoeddus arddel ei dybiau Uwch Gal- 
finaidd ; yr hyn meddant a achlysurodd ei farw- 
olaeth yn y flwyddyn ganlynol. _ Yr oedd efe yn 
ymhyfrydu mewn ymadroddion dychrynllyd 
ac mewn tybiau gwrthunwedd, y rhai oeddynt 
yn peri syndod ac arswyd. Dywedai '“fod pech- 
odau yr etholedigion wedi eu cyfrif felly ìi Grist, 
fel y daethant yn weithredol i fod yn eiddoiddo; 
a bod ei gyfiawnder ef yn cael ci gyfrif felly 
iddynt hwy, fel nad ydynt mwyach yn bechad- 
uriaid, eithr yn gyfiawn megys y mae Crist yn 
gyfiawn. Nad yw Duw yn canfod un bai mewn 
credinwyr, nac yn eu cystuddio o herwydd eu 
pechod. Nad yw Duw yn anfoddlon i'r cred- 
adyn o herwydd ei bechod, nac yn foddlon iddo 
o herwydd ei ufydd-dod; nad yw yn waeth o 
herwydd y naill, nac yn well o herwydd y llall. 
Nad yw pechod yn gwneyd un niwaid ir cred- 
adyn, na chyfiawnder yn gwneyd un lles iddo, 
ac na ddylai efe ei ganlyn o herwydd hyny—nad 
yw edifeirwch a chyfaddefiad o bechod yn ang- 
enrheidiol er maddeuant—y gall credadyn ben- 
derfynu yn sicr cyn cyfaddef, ïe, cyn gynted ag 
y cyflawno bechod, fod ganddo hawl yn Nghrist, 
a bod Crist yn ei garu ef.” Y fath oedd ei 
ymadroddion ef ag yw ymadroddion rhai Uwch 
Galfiniaid eto! Y mae yn rhyfedd i'r Dr. Gill 
gyhoeddi pregethau Crisp, amddiffyn rhai o'i 
ymadroddion, ac esgusodi rhai eraill o honynt. 
Eto gwnaeth hyny mewn ail argraffîad o honynt, 
gyaa sylw-nodau, yn 1745. Y mae hyn yn 
dangos nad oedd yntau yn rhydd oddiwrth y 
lefain peryglus. Ond er yr ymadroddion gwrth- 
unwedd a nodwyd, dywedir nad acth Dr. Crisp i 
eithafedd Antinomiaeth, a'i fod yn mhell iawn o 
fod yn Antinomiad ymarferol. Ond nid yw cyf- 
eiliornad yn well, eithr yn fwy peryglus o fod 
dyn da yn ei arddel a'i amddiffyn, gan fod mwy 
yn debyg o'i gredu a'i dderbyn. Y mae cam- 
olygiadau yn nghylch arfaethau Duw, undeb â 
Christ, iawn, prynedigaeth, &c., wedi arwain 
llawer i ddywedyd pethau ag oedd eu calonau 
yn ffieiddio eu canlyniadau, ac na ddywedasent 
mo honynt oni bai hyny. Felly Crisp, Gill, &c. 

CRISPIAID, coleddwyr tybiau y Dr. Crisp, 
sef yr Uwch Galfiniaid, neu yr Antinomiaid 
athrawiaethol, os nad ymarferol. 

CRIST, gair Groeg, Xpucroc, yn arwyddo 
Eneiniog. Y mae o'r un arwyddocad a'r gair 
Hobreig Messiah... Enw swyddol yr Arglwydd 


| fcsu, yn arwyddo ei awdurdod ddwyfol fel Pro- 


CRI 


214 


CRI 


ffwyd, Offeiriad, a Brenin eì eglwys. Y mae yr 
enw Iesu yn dynodi ei waith; a'r enw Crist, ei 
awdurdod i'w gyflawni, yn nghyd a'r grym sydd 
yn yr hyn y mae yn gyflawni. Y Gwaredwr 
eneiniedig yw efe; a'r rhai a waredwyd ganddo 
ef ydynt wedi eu gwared yn wir; gan fod ganddo 
allu ac awdurdod i wneuthur hyny, ac na ddi- 
chon neb ddadwneyd yr hyn a wnaeth efe. 
CRISTIONOGAETH, y gyfundraeth gref- 
yddol a sefydlwyd gan Grist, ac a broffesir gan 
y rhai a alwant eu hunain, ac a gyfenwir gan 
eraill, yn Gristionogion. Gelwir y gyfundraeth 
hon yn Gristionogaeth, nid yn unig o herwydd 
mai Crist oedd ei sylfaenwr cyntefig, ond hefyd 
i'w gwahan'aethu oddiwrth bob cyfundraeth 
grefyddol arall; yn neillduol Iuddewaeth, yr 
hon a sefydlwyd gan Dduw trwy gyfryngdod 
Moses, ac a gyfyngwyd gan mwyaf yn mhlith 
yr Iuddewon. Yr unig ddwy grefydd ddwyfol 


a fu erioed yn y byd oedd Iuddewaeth a Christ- | 


ionogaeth; oddicerth ystyried y grefydd batri 
archaidd megys yn wahanol oddiwrth y flaenaf, 
ac nid yn ddechreuad iddi. Mwy priodol ei 
hystyried (sef y grefydd Batriarchaidd) yn dardd- 
iad dechreuol Íuddewaeth; oblegyd yr oedd yn 
gysgodol, ac iddi aberthau fel hithau. Eeinyn 
Iuddewaeth oedd y grefydd Batriarchaidd; a 
pherffeithrwydd y grefydd Batriarchaidd oedd y 
grefydd Iuddewig. Ond nid oedd Iuddewaeth 
eilwaith ond un ragbarotoawl ac arweiniol i un 
arall berffeithiach na hi ei hun, sef Cristionog- 
aeth. Yr oedd yn rhagbarotoawli hon; i gael 
ei sylweddoli, llyncu ì fyny, a'i pherffeithio yn 
hon; ac o ganlyniad i voddi ffordd iddi pan y 
daeth yr amser apwyntiedig i hyny gan Dduw 
oddiamgylch. Gan hyny, nid oes yn awr un 
grefydd ddwyfol mewn grym yn mhlith dynion 
ar y ddaear ond Cristionogaeth. 

““ Y mae profion o wirionedd a dwyfoldeb y 
grefydd Gristionogol yn aml a chedyrn. Y peth- 
au a brofant wirionedd a dwyfoldeb ysgrythyrau 


yr Hen Destament a'r Newydd, ydynt hefyd yn 


profi gwirionedd a dwyfoldeb y grefydd Grist- 
ionogol; oblegyd at y rhai hyn y mae yr holl rai 
a broffesant Gristionogaeth yn gyffredin, gan nad 
a mor wahanol y dichon eu tybiau fod yn 
nghylch athrawiaeth ac ymarferiad, yn cyfeirio 
fel y prif safbren, ac unig reol anffaeledig ffydd 
ac ymarferiad. Y profion hyn ydynt allanol a 
mewnol. Dosbarthir y rhai allanol yn ddau 
ddosbarth, sef y rhai uniongyrchol a'r rhai cyf- 
ochrog, Y profion allanol uniongyrchol ydynt y 
rhai hyny a gyfodant oddiwrth natur, cydgord- 
iad, a thebygolrwydd y ffeithiau; ac oddiwrth 
symledd, unffuríìaeth, digonolrwydd, a ífyddlon- 
deb y tystiolaethau â pha rai y maent yn cael 
eu cadarnhau. Y profion allanol cyfochrog yd- 
ynt, naill ai yr un dygwyddiadau yn cael eu 
-adarnhau trwy dystiolaethau paganaidd, neu 
craill ag sydd yn cytuno â hanes Cristionogaeth, 
ac yn ei chadarnhau. Y mae y profion mewnol 
yn cyfodi naill ai oddiwrth- hollol gydífurfiad 
Cristionogaeth â chymeriad Duw, ei chymhwys- 
der at ansawdd ac amgylchiadau dyn, neu oddi- 
wrth yr argyhoeddiadau a'r cynorthwyon hyny 
n argreílìr mewn modd goruwchnaturiol ar y 
meddwl, trwy weithrediad uniongyrchol yr ys- 
bryd dwyfol, Nyni a gawn yn benaf gynyg yma 


i ganlyn y Dr. Doddridge, gan ymdrechu rhoddi 
rhai o'r prif brofion a ddygwyd yn mlaen, y rhai 
y mae yn rhaid ibob meddwl diduedd gyffesu 
eu bod yn anatebadwy.” 

“ Yn gyntaf, Y mae yn ymddangos yn dra the- 
bygol, a chymeryd y peth ar olwg pen (4n 6heory) 
yn unig, fod y fath gyfundraeth ag yw yr efengyl 
yn ddatguddiad dwyfol mewn gwirionedd ; canys 
yn Î. Y mae sefyllfa dynolryw wrth natur yn 
gyflwr ag sydd yn galw am ddatguddiad dwyfol, 
LIoan v.19; Rhuf.i.; Eph.iv. 2. Y mae cryh 
anogaeth oddiwrth oleuni natur i obeithio y bu- - 
asai Duw yn ffafrio ei greaduriaid â bendith mor 
angenrheidiol ag yw datguddiad yn ymddangos. 
8. Y mae yn hawdd casglu, os buasai y fath 
ddatguddiad yn cacl ei roddi, y cawsai ei dros- 
glwyddo a'i ddwyn i mewn yn y dull ag y dy- 
wedir i Gristionogaeth gael. 4. Fod prif bync- 
iau yr efengyl o'r fath ansawdd ag y gallasem yn 
gyffredinol ddysgwyl a fuasai rhai datguddiad 
dwyfol, sef yn rhesymol, ymarferol, a goruchel, 
Heb. xi. 6; Marc xii. 20; 1 Tim. ii. 5; Math. 
v. 48; Math. x. 29, 30; Phil. iv. 8; Rhuf. 
ii. 6, 10. R 

“* Yn ail, Mewn ffaith, y mae yn sicr fod Crist- 
ionogaeth yn ddatguddiad dwyfol; canys yn l. 
Llyfrau y Testament Newydd, y rhai ydynt 
yn ein dwylaw ni yn bresenol, a gawsant eu 
hysgrifenu gan bregethwyr a chyhoeddwyr cynt- 
efig Cristionogaeth, Er-prawf o hyn, sylwer 1. 
Ei fod yn beth sicr nad yw Cristionogaeth yn 
grefydd newydd, eithr ei bod yn cael ei harddel 
gan luaws mawr yn fuan wedi yr amser yn yr 
hwn y dywedir i'r Iesu ymddangos, 2. Fod yn 
sicr fod y fath berson a Íesu o Nasareth, yr hwn 
a groeshoeliwyd yn Jerusalem, pan yr oedd 
Pontius Pilat yn rhaglaw yno. 3. Cyhoeddwyr 
cynteiig y grefydd hon a ysgrifenasant, yn cyn- 
wys hanes bywyd ac athrawiaeth ei hethraw 
Iesu, y rhai a elwid wrth yrun enw a'r rhai a 
gyfansoddant y Testament Newydd. 4. Í lyfrau 
y Testament Newydd ar y cyfan gael eu cadw 
yn ddilwgr hyd y pryd hwn, yn yriaith gysefin 
yn yrhon yr ysgrifenwyd hwynt. 5. Y gellir 
ymddiried yn y cyfieithiad o honynt ag sydd yn 
ein meddiant ni yn awr, fel yn gytunol â'r copi 
gwreiddiol yn mhob peth o bwys. Yn II. Oddi- 
wrth ganiatau fod y Testament Newydd yn ol 
y, prawf uchod yn gywir, y mae yn canlyn yn 
sicr fod Cristionogaeth yn ddatguddiad dwyfol; 
canys yn l. Y mae yn ddigon eglur fod ysgrif- 
enwyr y Testament Newydd yn gwybod yn sicr 
pa un ai bod y ffeithiau yn wir neu yn gelwydd, 
Ïoan i. 3; xix. 27, 35; Act, xxvii. 7—9. 2. 
Fod cymeriad yr ysgrifenwyr hyn, can belled 
ag y gallwn ni farnu oddiwrth eu gwaith, yn 
gyfryw ag sydd yn eu gwneuthur yn deilwng o 
barch, ac yn cau allan bob dychymyg eu bod yn 
bwriadu ein twyllo. Y mae y dull y maent yn 
adrodd yr hanes yn y modd dedwyddaf wedi ei 
gymhwyso er enill ein cydsyniad. Nid oes yn- 
ddi un chwa o goeg areithiad ac arawd; dim yn 
gyffelyb i ddichell a bwriad; dim diffyniadau, 
canmoliaethau, cymeriadau, adfyfyriadau, gwyr- 
iadau; eithr adroddir y ffeithiau gyda symledd 
mawr, yn agos fel yr ymddengys iddynt ddy- 
gwydd; a gadewir i'r ffeithiau hyn ddywedyd 
drostynt eu hunain, Y mae eu gonestrwydd 


“nghyd a 


CRI 


215 


CRI 


hefyd yn ymddangos yn eglur yn y rhydd-deb 
â'r hwn y crybwyllant am yr amgylchiadau 
hyny a allasent wneuthur 'eu hathraw, yn 
hwy. eu hunain, yn agored i 
nawdd dynion rhagfarnllyd ac anystyriol, y 
rhai y gwyddent yr oeddynt yn gyffredinol i 
ddysgwyl eu cyfarfod, Ioan i. 45, 46; vii. 55; 
Luc ii. 4, 7; Marc vi. 3; Math. viii. 20; Ioan 
vii. 48. Y mae yn sicr hefyd fod yn eu hysgrif- 
eniadau, nid yn unig brofion amlwg o cglurder 
ac onestrwydd, ond hefyd o'r tuedd mwyaf cref 
yddol a duwiol, mwyaf dyngarol a haelionus, fel 


'y mae yn rhaid i bob un a'u darllenont gyfaddef. 


3. Nid oedd yr apostolion dan un brofedigaeth 
i ffugio hanes o'r fath, neu ei chyhoeddi i'r byd, 
yn wybodus ei bod yn dwyllodrus. 4. Pe 
gwnaethent hyny, a dywedyd yn ol dyn, buasent 
dan angenrheidrwydd o drengu yn yr anturiaeth, 
a rhaid fuasai i'w hachos ffol drengu gyda hwynt, 
heb enill cymeradwyaeth gyda neb yn y byd. 
Adfeddyliwch yn fwy neillduol am y ffeithiau 
ardderchog hyn, y rhai a ffurfient sylfaen fawr 
y gyfundraeth Gristionogol, fel y cafodd ei gosod 
allan ar y cyntaf gan yr apostolion ; sef marwol- 
aeth, adgyfodiad, ac esgyniad Crist. Adgyfod- 
iad dyn marw, a'i esgyniad i drigfa yn y byd 
uchod, oeddynt bethau mor ddyeithr, fel y bu- 
asai mil o wrthddadleuon yn uniongyrchol yn 
sicr o gael eu cyfodi yn eu herbyn; a buasai 
rhyw brawf anarferol yn cael ei ofyn mewn modd 
cyfiawni dafoli â hwynt. Ystyriwch y dull yn 
yr liwn y cymerodd yr apostolion arnynt brofi 
gwirionedd eu tystiolaeth i'r ffeithiau hyn; ac 
ymddengys yn eglur y buasai hwnw yn lle cad- 
arnhau eu dyfais, yn ei hollol ddinystrio, pe bu- 
asai hwnw y twyll mwyaf tebygol ag a_ ddyfeis- 
iodd synwyr dynol erioed, Act. ili., ix., xiv., xix., 
&c. Haerent, nid yn unig iddynt weled gwyrth- 
iau yn cael eu cyflawni gan Iesu, ond hefyd iddo 
ef eu cynhysgaeddu hwynt eu hunain ag amryw 
alluoedd gwyrthiol; a chymerent arnynt eglur- 
hau y rhai hyn, nid trwy y cyfryw gastiau di- 
ffrwyth ag a allasai ysgafn-law eu gwneuthur, 
eithr trwy y fath weithredoedd sylweddol a 
phwysig ag oeddynt yn ymddangos yn deilwng 


o gyfryngdod dwyfol, ac yn hollol uwchlaw gallu ! 


dynol. Acni chafoad y pethau hyn eu cymeryd 
mewn llaw ganddynt mewn congl, neu yn 
nghanol cylch o gyfeillion ac ymddibyniaid; ac 
ni ddywedwyd iddynt gael eu. gweithredu fel y 
gallasid meddwl gan ryw gyngreirwyr yn y ddi- 
chell; eithr cyflawnwyd hwynt yn aml yn y dull 
mwyaf cyhoeddus. A wnaethai twyllwyr y fath 
ffugiadau a'r rhai hyn? Neu os gwnaethent, 
oni fuasent dan angenrheidrwydd o gael eu dy- 
noethi a'u dinystrio? Yn awr, os gwir y Test- 
ament Newydd, yna y mae yn sicr i'r apostolion 
gymeryd arnynt gyflawni gwyrthiau yn ngwydd 
y rhai y cafodd eu hysgrifeniadau eu cyfeirio at- 
ynt; ïe, yn mhellach, y maent yn proffesu idd- 
ynt gynhysgaeddu eraill yn yr un modd â'r don- 
iau gwyrthiol hyn, gan gyfeirio at eu cydwybod- 
au am wirionedd y peth. Ac a oedd yn bosibl 
fod llei dwyll yma? 5. Yn yr un modd y mae 
yn sicr hefyd i'r apostolion enill cymeradwyaeth 
gynar, ac iddynt lwyddo yn y modd mwyaf rhy- 
fedd. Y mae hyn yn cal ei brofi yn ddigonol 
yn y rhifedi mawr o eglwysi a sefydlwyd yn yr 


oesoedd boreuaf, yn Rhufain, Corinth, Ephesus, 
Colossa, &c. 6. A chaniatau fod y ffeithiau a 
dystiolaethasant yn mherthynas i Grist yn wir- 
ionedd, yna yr oedd yn rhesymol i'w cydoeswyr 
hwy, ac y mae yn rhesymol i ninau, dderbyn yr 
efengyl, yr hon a drosglwyddasant hwy i ni, me- 
gys datguddiad dwyfol. Y peth mawr a hônent 
hwy oedd, mai Iesu yw Crist, ac iddo gael ei brofi 
i fod felly trwy'r proffwydoliaethau a gyflawn- 
wyd ynddo, a'r gwyrthiau a wnaed ganddo, a 
chan eraill yn eienw. Os bydd i ni ystyried y 
pethau hyn, canfyddwn nad oeddynt yn rhesym- 
au gwaelion; rhwymir nii gyfaddef, wedi profi 
y pethau rhag-grybwylledig, fod y casgliad yn 
canlyn yn naturiol ac o angenrheidrwydd; a'r 
casgliad hwn, mai Iesu yw'r Crist, wedi ei gy- 
meryd yn ei holl amgylchiadau, ydyw cynhwys- 
iad y datguddiad efengylaidd; ac o herwydd 
hynya roddir weithiau yn lle y cwbl, Act. viii. 
37; xvii. 18.5. (Gwel Gwyrthiau, Proffwydol- 
iaeth.) . Y mae gwirionedd yr efengyl wedi 
derbyn cadarnhad ychwanegol o gryn bwys, wrth 
yr hyn a ddygwyddodd yn y byd oddiar y pryd 
y cafodd ei chyhoeddi gyntaf. Ac yn y fan hon 
rhaid i ni erfyn ar bawb ystyried yr hyn y mae 
Duw wedi bod yn ei wneuthur er cadarnhau yr 
efengyl oddiar ei chyhoeddiad cyntaf; a bydd 
iddynt gael prawf ychwanegol o'i tharddiad dwy- 
fol. Gallem ymresymu yn helaeth oddiwrth ei 
thaeniad rhyfeddol yn y byd; oddiwrth y don- 
iau gwyrthiol, y rhai yr oedd, nid yn unig yr 
apostolion eu hunain, ond hefyd pregethwyr 
efengylaidd olynoliddynt, yn nghyd a dychwel- 
edigion eraill yn eu meddianu; oddiwrth gyf- 
lawniad y proffwydoliaethau cynwysedig yn y 
Testament Newydd; ac oddiwrth gadwedigaeth 
yr Iuddewon fel pobl wahanedig er yr holl gy- 
fyngderau a'r erledigaethau yr aethant drwy- 
ddynt. Nid allwn, modd bynag, esgeuluso coff- : 
au y cadarnhad y mae wedi ei dderbyn trwy y 
moddion a arferodd ei gelynion i'w dinystrio; 
a'r rhai hyn oeddynt yn gyffredinol, naill ai er- 
ledigaeth neu gelwydd, neu gecru yn erbyn rhyw 
bethau arbenig mewn datguddiad, heb gyffwrdd 
dim a'r prif reswm ar yr hwn y mae wedi ei 
seilio, a dadleu mewn modd teg yn erbyn yr hyn 
a gynhygir er ei diffyniad. Yr achos a enillodd 
yn fawr trwy y gwrthwynebiad a wnaethpwyd 
iddo; pa fwyaf y prolìd ef, mwyaf yr oedd yn 
cael ei gymeradwyo; ac yr ydym yn dywedyd 
yn &êon, na ddichon i un dyn cywir, yn rhydd 
oddiwrth ragfarn, brofi y gyfundraeth hon yn ei 
holl ranau, heb gacl ei lwyr argyhoeddi o'i 
tharddiad dwyfol.” 

« Gellir dosbarthu Cristionogaeth i ffydd ac 
ymarferiad; neu bethau i'w credu, a phethau i'w 
gwneuthur. Fel sylfaen fawr ei grefydd, y Crist- 
ion gan hyny a gred yn hanfodiad a llywyddiad 
un bôd tragywyddol ac anfeidrol, yr hwn sy yn 
parhaus gynwys ynddo ei hun yr achos o'i han- 
fodiad ei hun, ac yn meddu ynddo ei hun yr hoìl 
berffeithderau hyny ag sy yn gyson â'i natur; y 
rhai ydynt ei allu hollddigonol, ei ddoethineb 
hollwybodol, ei gyfìiwnder anfeidrol, ei ddaioni 
annherfynol, a'i bresenoldeb cyffredinol. Yn yr 
hanfod diranedig hon y Cristion a gydnebydd dri 
o bersonau gwahaniaethol, yn cael eu gwahan- 
iaethau yn y f«th fodd ag ìi fod heb fod nac yn 


CRI 


216 


CRT 


anghyson ag undod hanfod, nen symledd bodol- 
iaeth, nac â'u gwahaniaethiad personol eu hunain ; 
pob un o honynt yn meddianu yr un natur a 
phriodoleddau yn ogyfuwch â'u gilydd. Y bôd 
anfeidrol hwn a welodd yn dda mewn modd grasol 
greu bydysawd llawn o fodau deallawl, y rhai 
oeddynt yn alluog o fwynhau ei ogoniant, cyfran- 
ogì o'i ddedwyddwch, ac efelychu ei berffeithder- 
au. Eithr megysnad oedd y bodau hyn yn anghyf- 
newidiol, ond wedi eu gadaeliryddid eu hewyllys 
eu hunain, dirywiad a gymerodd le, a hyny yn 
mysg gradd o fodau deallawl uwchlaw dyn. Ond 
euogrwydd nid yw byth yn llonydd. Yn hunan- 
boenus, ac wedi ei felldithio yn ei deimladau ei 
hun, y mae yn cynhyddu o ddrwg i waeth, tra y 
mae llymder ei boenau yn ychwanegu gyda rhif 
ei ddrwgweithredoedd. Y fath oedd sefyllfa 
Satan a'r angylion syrthiedig. Cynygiasant dros- 
glwyddo eu gwarthusrwydd i ddyn ; ac ysywaeth 
buont rhy lwyddianus. Oddiyma y mae yr 
egwyddorion allrywiog ac anghymodlon a weith- 
redant yn ei natur; oddiyma y mae y cymysgedd 
anegluradwy o ddoethineb ac ynfydrwydd, o 
uniondeb a chyfeiliornad, o haelioni a drygwyn, 
o gywirdeb a thwyll, a ddatguddir yn ei holl 
ymddygiad ; oddiyma y mae tywyllwch ei ddeall- 
twriaeth, llygredd ei ewyllys, halogrwydd ei 
galon, anwastadrwydd ei serchiadau, a hollol 
ddadymchweliad ei drefn fewnol. Hadau coll- 
edigaeth yn ebrwydd a aeddfedasant i weithred- 
oedd cyhoeddus o euogrwydd ac arswyd. Holl 
alanastra anian a gyf wynebwyd, a'r holl gread- 
igaeth is-loerawl a drowyd yn chwareufa annrhefn 
a dinystr. Yma y cyfeirid y Cristion unwaith 
yn ychwaneg at ffaith a phrofiad. Os yw y 
pethau hyn felly—os yw dyn yn llestr euogrwydd 
ac yn ysglyfaeth trueni, gofyn pa fodd y gellir 
rhoddi cyfrif am y cyfansoddiad presenol o 
bethau? pa fodd y gellir dychymygu fod bôd mor 
ddrwg ac annedwydd yn waith crewr anfeidroldda 
ac anfeidrol beriïaith? Haera ef gan hyny yrhaìid 
fod y natur ddynol wedi cael ei hannrhefnu a'i 
halogi trwy ryw ergyd adwythig, ac o ganlyniad 
anorfodadwy, y buasai raid i holl anian, oni bai 
y goleuni a daenir ar wyneb y pethau trwy gyf- 
ryngdod Cristionogrwydd, i aros yn ddirgelwch 
anolrheinadwy ac anegluradwy. Í ddiwygio y 
drygau hyn,i adsefydlu ymherodraeth uniondeb 
a dedwyddwch, i adferu natur dyn i'w hardd- 
erchawgrwydd cyntefig,i foddhau cwyn-fyneg- 
iadau anfeidrol gyfiawnder, i buro pob brychni 
cysefin a chrynhoedig, i ddyhuddo euogrwydd a 
dinystrio gallu pechod, Mab Duw, oddiwrth yr 
hwn y cymer Cristionogaeth ei henw, ac i'r hwn 
y mae yn ddyledus am ei tharddiad, a ddisgyn- 
odd o fynwes ei Dad, a ymunodd a'r natur ddynol, 
aca ddaeth yn gynrychiolwr dyn: dyoddefodd 
brawf llymdost yn y cymeriad hwnw; dangosodd 
batrwn perffaith o uniondeb, ac yn ddiweddaf oll 
cadarnhaodd ei athrawiaeth, a chwblhaodd holl 
ddybenion ei anfoniad, trwy angau creulon, an- 
haeddianol a chywilyddus. Cyn gadael y byd 
traddododd athrawiaeth iechydwriaeth, a rheolau 
ymddygiad dynol, i'w apostolion, y rhai a awdur- 
dododd efe i addysgu y byd yn mhob peth 
perthynol i'w dedwyddwch tragywyddol, a'r rhai 
a gynysgaeddodd efe â doniau gwyrthiol er 
eadarnhan sylweddolrwydd yr hyn a ddysgent, 


Iddynt hwy hefyd yr addawodd efe ddyddanydd 
arall, ysbryd y gwirionedd, yr hwn a wasgarai 
dywyllwch, a ddiddymai waeau, ac a lanhai frynti 
y natur ddynol. Wedi aros ran o dri diwrnod 
tan awdurdod angau, cyfododd o'r bedd drachefn ; 
ymddangosodd i'w ddysgyblion ac i amryw 
eraill; cyfeillachodd â hwynt dros beth amser, 
ac yna adesgynodd i'r nef; o ba le y dysgwyl y 
Cristion ef yn ol yr addewid, i ymddangos fel. 
goruchel farnwr y byw a'r meirw, oddiwrth yr 
hwn nid oes un apeliad, a dedfryd yr hwn a 
sefydla dynged dragywyddol y cyfiawn a'r dryg- 
ionus dros byth. Yn ebrwydd arol ei ymadawiad 
i ddeheulaw y Tad, (lle, yn ei natur ddynol, y 
mae yn eistedd, wedi ei gynysgaeddu â holl lyw- 
odraeth nef a daear,) ysbryd gras a dyddanwch 
a ddisgynodd ar yr apostolion gydag arwyddion 
gweledig o allu a gwyddfodoldeb. Ac nid oedd 
ei weithrediadau iachusol yn cael eu cyfyngu 
iddynt hwy, eithr yn estynedig at bawb nad 
oeddyntyn cilgwthioei ddylanwadau trwy gyndyn 
euogrwydd. Y rhai hyn yn wir oeddyntlai eglur 
naw ar yr amser gogoneddus pan y datguddiwyd 
hwynt mewn modd gweledig yn mhersonau yr 
apostolion. Ond er fod ei ddylanwad yn llai eglur 
nid ydyw ar un cyfrif yn llai eífeithiol i holl 
ddybenion gras a thrugaredd. Y mae y Cristion 
yn sier fod ar y ddaear gymdeithas yn addoli 
Duw, fel y mae wedi ei ddatguddio yn Iesu Grist, 
y rhai ydynt yn credu ei athrawiaeth, yn cadw 
ei orchymynion, a'r rhai a gedwir trwy haeddiant 
ei farwolaeth ef, yn yr ymarferiad o'r moddion 
gweledig hyn o'i osodiad ef; ac y bydd i'r cyfryw 
gymdeithas barhau. Hefyd y mae efe yn credu 
fod sacramentau bedydd a swper yr Arglwydd, 
eglurhad a chymhwysiad o'r ysgrythyrau, yn 
nghyd â'r ymarferiad cyson o ddyhewyd dirgel 
a chyhoedd, wedi eu haddasu mewn modd amlwg 
er taenu a chynhyddu achos gwirionedd a_chref- 
ydd, trwy arddwyn i mewn reddfau iachusol 


ffydd, cariad, ac edifeirwch. Y mae efe yn credu 


yn ddilysiant, yn niwedd pob peth, pan y bydd i 
ddybenion Rhagluniaeth yn nhreigliadau amryw- 
iog anian gylchynol gael eu cwblhau, y byddi holl 
ddynolryw adpyfodi o'u beddau, rhaii wynfyd 
anfarwol yn y gweithredol y ganfyddiad a mwyn- 
had o wyddfoldeb eu Creawdwr, ac eraill i warth 
a thrueni tragywyddol,” 

“Sylwyd mewn modd addas, mai dwy brif 
egwyddor gweithrediad y Cristion yw cariad 
Duw, yr hon yw y dymher lywodraethol yn mhob 
meddwl grasol; a dyngarwch, yr hon sy yn rheoli 
ein gweithrediadau, yn ol y berthynasau gwahanol 
ag yr ydym yn sefyll ynddynt, tuag at gymdeith- 
asau neu bersonau arbenig. Y berthynas gys- 
egredic hon ni ddylai yn hollol gael ei dinystrio 
trwy unrhyw niwaid tymhorol. Dylai hanfodi 
mewn rhyw radd hyd yn nod yn mysg gelynion. 
Y mae yn gofynini faddeu camweddau eraill, 
megys yr ydym yn dysgwyl cael maddeuant o'n 
camweddau ein hunain; ac na ddylem wrthwyn- 
ebu drwg yn mhellach nag y byddo yn angen- 
rheidiol er dyogelwch iawnderau personol, a 
dedwyddwch cymdeithasol. Y mae yn erchi pob 
dyledswydd berthynasol a_ chylch-gyfnewidiol 
rhwng rhieni a phlant, meistriaid a gweision, 
llywodraethwyr a deiliaid, cyfeillion a chyfeillion, 


| dynion a dynion; acnid yw yn unig yn gorchym- 


CRI 


yn gwneuthur uniondeb, eithr yn yr un modd y 
mae yn anadlu y cariad goruchelaf ac ehangaf; 
ymarllwysiad annherfynol ac anmhleidiol tyner- 
wch tuag at yr holl rywogaeth; yr hwn sydd yn 
teimlo eu cyfyngder, ac yn gweithredu er eu di- 
walliad a'u gwelliant.” 

““ Y mae Cristionogaeth, (fel y sylwyd hefyd, a 
hyny gyda yr addasrwydd mwyaf,) yn rhagori ar 
bob crefydd arall. Y mae dysgybl Iesu nid yn 
unig yn dadleu na ymddangosodd eto yr un gyf- 
undraith o grefydd mor gyson a hi ei hun, ac mor 


| .gytunol âg athronyddiaeth a synwyr cyffredin 


dynolryw, ag yw Cristionogaeth; ond hefyd y 
mae yn haeru ei bod yn anfeidrol fwy cynyrchiol 


o ddyddanwch na'r holl grefyddau a'r tybiau. 


athronawl eraill a ddaethant erioed i mewn i 
enaid, neu a gymhwyswyd at galon dyn. Canys 
pa beth yw marwolaeth i'r meddwl hwnw ag 
sydd yn ystyried tragywyddoldeb fel rhedfa ei 
hanfodiad? Beth yw gwg dynion i hwnw sy yn 
arddelwi tragywyddol fyd fel ei etifeddiaeth ; 
beth yw colli cyfeillion i'r galon hono sy yn 
teimlo gydag argyhoeddiad goruwchnaturiol y 
caiff yn ebrwydd ailgyfarfod â hwynt mewn cyf- 
eillach llawer mwy hyfryd, agos, a pharhaus, 
nag un y mae y bywyd presenol yn alluog o 
honi? Beth yw cyfnewidiadau pethau gwel- 
edig i'r meddwl hwnw ag sydd mewn modd 
grymus a chyson yn blaenbrofi cyflwr o 
ddedwyddwch diddiwedd ac anghyfnewidiol? 
Beth yw gofidiau, siomedigaethau, a gwarad- 
wyddiadau i enaid ymwybodus ei fod o dardd- 
iad dwyfol ac yn blentyn mabwysiadol Duw; 
ag sy yn gwybod y bydd i'w Dad Hollalluog, 
mewn amser cyfaddas, i honi mewn modd effeith- 
iol, urddas a_breintau ei natur? Mewn gair, 
megysnad yw y ddaear ond brycheuyn yn y 
greadigaeth, ac amser ond eiliad at dragywyddol- 
deb, y fath yw gobeithion a golygiadau y Cristion 
mewn cyferbyniadi bob anffawd a chyfyngder 
isloerawl.. Gan hyny yn ei fryd ef rhyfeddod 
tragywyddol angylion, a gwarthrudd annileadwy 
dyn, yw fod crefydd mor deilwng o Dduw, mor 
gyfaddas i ansawdd ac amgylchiadau ein natur, 
mor gytunol â holl archiadau rheswm, mor gar- 
edigoli urddas a gwelliant bodau deallawl, mor 
llawn o wir ddyddanwch a hyfrydwch, yn cael ei 
gwrthod a'i diystyru gan neb o'r hil ddynol.” 

Y gymdeithas gyntaf o ganlynwyr Crist a ffurf- 
iwyd yn Jerusalem, yn ebrwydd ar ol marwolaeth 
ac adgyfodiad eu hathraw. Un arall yn Antioch, 
yn Syria, a gymerodd yr enw Cristionogion gyntaf, 
yrhwn enwa gymhwyswyd atynt ar y cyntaf 
gan eu gelynion, mewn ffordd o wawd; a theithiau 
a gweinidogaeth yr apostolion, yn nghyd a chen- 
adau eraill, yn fuan a daenasant Gristionogrwydd 
trwy'r holl ymerodraeth Rufeinig. Palestin, 
Syria, Groeg, Natolia, ynysoedd Môr y Canoldir, 
yr Eidal, a goror ogleddol Affrica, cyn foreued 
a'r ganrif gyntaf, a gynhwysent amrywiol gym- 
deithasau o Gristionogion. Eu bucheddau oedd- 
ynt ysbrydol a santaidd, eu hymarferiadau 
eglwysig yn syml a chydffurfiol ag ansawdd eu 
crefydd, yn nghyda'r amgylcbiadau isel yn y rhai 


y cawsant eu dodi; ac yr oeddynt yn cryfhau yn | 
Yn nghylch | 
diwedd yr ail ganrif yr oedd Cristionogion i'w | 


nghanol pob rhyw erlidigaethau. 


eael yn yr holl daleithiau; ac oddiamgylch diwedd 


217 


CRI 


y 3edd ganrif, yr oedd yn mron haner trigolion yr 
ymerodraeth Rufeinig, yn nghyd â llawer o'r 
gwledydd cymydogaethol, yn proffesu y ffydd 
Gristionogol. Yn nghylch yr amser hwn parodd 
ymdrechiadau er cadw undeb ffydd a dysgybl- 
aeth eglwysig, ddadleuon annifeiriol yn mysg y 
rhai oeddynt o farn wahanol; ac arweiniodd i 
sefydliad gorthrymder eglwysig, na'r hyn nid 
oes dim mwy croes i ysbryd a dybenion Cristion- 
ogrwydd. Oddiamgylch dechreuad y bedwaredd 
ganrif, pan y cafodd y Cristionogion oddefiad gan 
Cwstenyn Fawr, ac y daeth eu crefydd yn sefydl- 
edig yn yr ymerodraeth, yr esgobion a gymeras- 
ant iddynt eu kunain yr awdurdod o benderfynu 
materion ffydd ac o wneyd cyfreithiau perthynol 
i lywodraeth eglwysig. Cadarnhawyd eu golyg- 
iadau trwy ffafr yr ymerawdwyr, (oddigerth 
ychydig ataliadau yn nheyrnasiad Julian, a rhai 
o'i olyniaid) trwy wychder cynnyddol a seremoni- 
au amrywiog yr addoliad cyhoeddus; trwy 
ddarfodedigaeth dysgeidiaeth ieithadurol; trwy 
gynydd coelgrefydd yn cael ei achlysuro trwy 
ychwanegiad anwybodaeth; a thrwy sefydliad 
mynachdai a mynachod. Yn y ffurf hon, yn 
apelio yn hytrach at y synhwyrau na'r dealltwr- 
iaeth, cafodd Cristionogaeth, yr hon a sefydlwyd 
yn mysg y Gothiaid yn y bedwaredd ganrif, ei 
lledaenu yn mhlith cenedloedd Teutonaidd eraill 
yn ngorllewin a gogledd Europ, a darostyngodd 
tan ei hawdurdod yn y seithfed a'r wythfed 
ganrif, y rhyfelwyr anfoesaidd y rhai a sylfaen- 
asant deyrnasoedd newyddion ar adfeiliadau yr 
ymerodraeth orllewinol, tra yr oedd yn cynhyddu 
yn Asia a Affrica; yn flaenorol i drais-feddiant 
y Saraseniaid, trwy erwin fesurau pa rai y dych- 
welwyd canoedd o íiloedd o_ Gristionogion i 
Fahometaniaeth; a'r pleidiau hereticaidd a ddi- 
arddelwyd gan yr eglwys uniawn-gred, oeddynt 
yr unig Gristionogion a gadwent eu proffes yn y 
dwyrain. 

Tra yr oedd Mahometaniaeth yn cynhyddu, yr 
hon yn Europ a ymdaenodd yn unigi Spaen a 
Sicily, pabau Rhufain, y rhai oeddynt yn myned 
yn mlaen yn rheolaidd tuag at oruchafiaeth 
eglwysig yn y gorllewin, a enillasant fwy yn y 
gogledd, ac yn ebrwydd ar ol hyny yn y rhan 
ddwyreiniol o'r gyfran hono o'r byd, trwy 
ddychweliad y cenedloedd Slafonaidd a Scandif- 
anaidd, nag oeddynt wedi ei golli mewn tir- 
iogaethau eraill. Canys y Mahometaniaid yn 
benaf a oresgynasant diriogaeth yr eglwys 
ddwyreiniol, yr hon er y bumed ganrif nid ydoedd 
wedi bod yn hwy yn un â'r eglwys orllewinol, 
eithr wedi ymranu yn hollol oddiwrthi. Yn y 
ddegfed ganrif derbyniodd yr eglwys hono 
ychwanegiad mawr o ymlynwyr trwy ddychwel- 
iad y Rwsiaid, y rhai er hyny ydynt wedi parhau 
i fod ei choleddwyr penaf. Y croeswyr (cru- 
saders), y rhai a arweiniwyd mewn 1han gan 
benboethni crefyddol, ac mewn rhan gan awydd 
goruchafiaeth ac anturiaeth, i gynyg adenill y 
bedd santaidd a enillasant deyrnas newydd 
Jerusalem, nid i'r ymerawdwr Groegaidd, eithr 
iddynteu hunain a'r llywodraeth babaidd. Y 
terfysg yr hwn a ddyg yr antur aflwyddianus 
hon, (aflwyddianus yn y pen draw)i mewn i 
achosion gwladol a theuluol y cenhedloedd 
dwyreiniol, a gynhysgaeddodd eglwys Rhufain â 


CRI 


218 


CRI 


chyfleusdra da i ychwanegu ei meddianau, a 
honi ei íUug-hawliau i lywodraeth gyffredinol. 
Pa fodd bynag yr oedd cyfrinach (intercourse) 
cenhedloedd, dychweliad y croeswyr, yn nghyd 
â'r golygiadau helaethach y rhai a daenwyd gan 
bersonau arbenig o feddylfryd mwy athronydd- 
awl, ac yn bendifaddeu y digofaint a enynwyd 
trwy lygriadau a drwg-fucheddau cywilyddus y 
gwyr llên yn sefyll yn fawr ar y ffordd. Y rhai 
hyn a enynasant wrthwynebiad yn yr holl gym- 
deithasau a'r pleidiau yn erbyn y llywodraeth 
santaidd. Nid oedd sefydliad a chynydd graddau 
eglwysig, yn enwedig y Ffransisiaid a'r Dominic- 
iaid, er yn broffesedig yn gofalu am encidiau ac 
addysg y bobl y rhai esgeulusid gan yr offeiriaid 
bydol yn alluog i wella y niwaid, o herwydd eu 
bod hwy yn gyffredin yn llafurio yn fwy i gyn- 
hyddu budd yr eglwys a'r babaeth nag i ddiwygio 
oddiwrth goelgrefydd athywyllwch; a meddyliau 
êon y rhai nis mynent roddi ffordd i'w hanogaeth- 
au hwy, oeddynt yn llai tebygol i ga |l eu dad- 
wreiddio trwy allu y chwil-lys, wedi eì arfoci â 
than ac â'r cleddyf... Y mawr wahaniaeth rhwng 
crefydd fel yr oedd yn cael ei dysgu a'i hymar- 
feryd y pryd hwnw, a chrefydd Iesu Grist; hollol 
annigonolrwydd yr hyn a addysgai yr eglwys i 
foddhau meddwl a chalonau dynion, gyda golwg 
ar eu hangenion crefyddol, oeddynt amlwg i 
laweroedd; mewn rhan trwy wybodaeth o Grist- 
ionogaeth wedi ei chael o'r Beibl, yr hwn y 
dechreuwyd yn awr ei fyfyrio yn ddirgel, o fic i 
waharddiadau yr eglwys, ac mewn rhan (rwy 
araithyddiaeth hy ac apeliadau dïofn personau 
arbenig yn mysg y rhai oeddynt wedi diflasu ar 
y llygriadau ag oeddynt yn hanfodi. Y graddau 
crefyddol oeddynt hefyd yn chwenych cymeryd 
' ystad annibynol; tywysogion digofus a anghofìas- 
ant wasanaeth yr awdurdod babaidd, yn nygiad 
gwareidd-dra yn mlaen yn mhlith cenhedloedd 
anwar, yn nghanrifoedd blaenaf yr oesoedd canol; 
a'r pabau eu hunain ni wnaethant ond ychydig 
ymdrechi ddiwygio na dirgelu llygredigaethau 
eu llysoedd a'u gwyr llên. Hwynt-hwy a rodd- 
asant hyd yn nod ddangosiad cywilyddus o ym- 
raniad yn yr eglwys, yr hon a syfrdanwyd dros 
fwy na deng mlynedd ar hugain trwy ymryson- 
iadau ei hymgeiswyr, y rhai eill deuoedda honent 
hawl yn y gadair babaidd. Ac nid allasai dîm 
derfynu y ddadl hon ond deddfau cymanfa Con- 
stans, (1414—1418) y rhai oeddynt anffafriol i'r 


awdurdod babaidd. Yr oedd athrawiaeth Wiclyff 


eisioes wedi cyfodi plaid wrthwynebol i'r babaeth ; 
ac ymneillduad ymlynwyr y diwygiwr Bohem- 
aidd a achosodd dderbyniad amodau arbenig 
oddiwrth gymanfa Basle, y rhai, trwy gael eu 
cadw yn ddihalog, a brofasant i gyfeillion y 
diwygiad beth a allasid ei effeithio trwy wrth- 
wynebiad cadarn a chydunol i lygriadau eglwys 
Rhufain. 

O'r diwedd cyfodwyd Luther ìi fyny, yr hwn 
mewn cysylltiad â mintai enwog o dystion dros y 
gwirionedd, a ddynoethodd egwyddorion anys- 
grythyrol ac ymarferion llygredig y llywodraeth 
babaidd; agyfieithodd yr ysgrythyrau ieithoedd 
brodoraidd cenhedloedd Europ; a gyhoeddodd 
mai awdurdod Duw, fel yr oedd yn ddatguddiedig 
yn y Beibl, ydoedd prif saf-bren apeliad; ac a 
esboniodd ac a eglurodd y gair dwyfol yn ci 


berthynasau amrywioga phwysig ag elw goruchel- 
afdyn. Fel hyn ysbryd rhydd-ymofyniad a gafodd 
ei gynhyrfu, yr hwn ni pheidiodd hyd yn awr 
ag achosi canlyniadau ffafriol i ryddfreiniad y 
meddwl dynol, o tan orthrymder gwladol a chref- 
yddol: ac mewn cyfartalwch i'r gradd y cafodd 
ei rinweddau cyfreithiol eu teimlo, y bu y man- 
teision deilliedig i fudd gwir Gristionogaeth. 
Darfu nid yn unig i oleuni yr efengyl wasgaru i 
raddau helaeth y caddug o goelgrefydd a thywyll- 
wch ag oedd yn gorchuddio holl Europ, ,ond 
cafodd crefydd Crist, mewn ffurf burach, ei 
throsglwyddo gan y trcfedigion ì America, lle y 
mae ei rhinweddau tyner yn cael eu teimlo i 
raddau helaeth, ac o bale, fel y mae pob sail i 
gredu, y caiíl' ei lledaenu cyn hir dros diriogaeth- 
au deheuol y cyfandir helaetu hwnw, lle y cafodd 
creulonderau digyffelyb eu cyflawni dros oesoedd, 
gan bleidwyr y goelgrefydd Rufeinig. 

Er.yr holl rwystrau a gawsant eu taflu yn 
ffordd Cristionogrwyâd, mewn rhan gan gefnog- 
wyr anffyddiaeth, annheimlad ac ymraniadau 
Protestaniaid, yr athrawiaethau anysgrythyrol a 
ddysgwyd gan amryw o'i gweinidogion, a'r 
effeithiau ansantaidd a gyfodant oddiwrth gy- 
sylltiad gwlad ac eglwys â'u gilydd, y mae'r 
gyfundraith ddwyfol hono yn raddol wedi bod yn 
enill tir, ac yn awr y mae yn gwneuthur myned- 
iad cyflym tuag at fuddugoliaeth gyffredinol. 
Trwy ymdrechion cymdeithasau Beiblaidd, cenad- 
ol, traethodaidd, a chymdeithasau eraill, y mae y 
gwirionedd nid yn unig yn cael ei ddwyn mewn 
modd arbenigoli oleuni trwy holl Europ, ond 
hefyd teimlwyd ei awdurdod ì raddau helaeth yn 
Affrica, India, Ynysoedd Mor y Deheu, ac y mae 
yn ymddangos fod yr amser yn prysuro pan yn 
nghyflawniad yr hen broffwydoliaeth “'y bydd i 
wybodaeth yr Arglwydd doi'r ddaear, fel y toa'r 
dyfroedd y môr.” 

““ Er mor ddirmygedig yw Cristionogaeth gan 
lawer, eto cafodd fynediad helaeth trwy y byd, 
ac y mae rhifedi mawr o ddynolryw yn parhau 
i'w phroffesu; er ei fod yn beth galarus fod mil- 
oedd o honynt yn hollol ddyeithr i'w rhinweddau 
gwirioneddol. Cafodd ei thaenu yn gynar ac 
ebrwydd trwy yr holl ymerodraeth Rufeinig, yr 
hon ydoedd y pryd hwnw yn cynwys yn mron yr 
holl fyd adnabyddus; ac yma nid allwn lai na 
mawrygu gallu a doethineb Duw. Yn ymddifad, 
fel y dywed un ysgrifenydd rhagorol, o bob 
manteision dynol, heb ddiffyniad unrhyw awdur- 
dod, na chynhorthwy unrhyw ddyfais; heb gym-. 
eradwyaeth enwogrwydd ei awdwr, na grym 
areithyddiaeth ei bleidwyr, gair Duw a gynhydd- 
odd ac a ledaenodd yn ddirfawr. Yr ydym yn 
canfod deuddeg o ddynion tlodion, anfedrus ac 
annysgedig, yn buddygoliaethu ar y gwrthwyn- 
ebiad mwyaf ffyrnig a bwriadol; ar orme sy llyw- 
iawdwr a dichellion yr athronydd; ar ragfarn 
y cenedl-ddyn, ac anoddefgarwch yr Iuddew. 
Sefydlasant grefydd yn cynwys dirgeledigaethau 
dyfnion a hybarch, y fath ag y buasai balchder 
dyn yn ei dueddu i'w hameu, am nad allai eu 
hamgyffred yn hollol; pregethasant wirioneddau 
pur ac ysbrydol, y fath ag yr oedd natur lygr- 
edig yn dueddol i'w gwrthwynebu, herwydd ei 
bod yn cilio draw oddiwrth lymder eu dysgybl- 
aeth; yr hon a orchymynai i'w chanlynwyr yin- 


CRI 


219 


CRI 


wrthod yn mron a phob tyb ag oeddynt wedi ei 
chofieidio mewn modd cysegredig, ac â phob 
budd â ystyrient yn bwysig; yr hon a'u gwnelai 
hyd yn nod yn agored i bob math o beygl a 
gwaradwydd; i erledigaeth anhaeddianol ac 
annhosturiol; i brudd-der carehar, aci loesion 
angeu. Ŵr mor anobeithiol y gallasai yr olygfa 
hon ymddangos i ddyn byr ei olwg, dadsuddodd 
yr efengyl o'r tywyllni yn yr hwn yr oedd yn 
debygol o gael ei gorchuddio gan gyfyng- 
derau cymhlethedig ei chyfeillion, a chreulondeb 
dibaid ei gelynion. Llwyddodd mewn gradd 
' arbenig, ac mewn modd neillduol; olrheiniodd y 
llwyddiant hwnw oddiwrth v gwirionedd, a medd- 
ianodd ef dan amgylchiadau lle y buasai twyll 
dan angenrheidrwydd o gael ei ddatguddio a'i 
ddyfetha.” 

““ Er na chafodd Cristionogaeth bob amser (fel 
y dywed y destlus Porteus) ei hamgyffred cystal, 
na'i hymarfer mor onest, ag y dylasai gael; er 
i'w hysbryd yn aml gael ei gam-gymeryd, a'i 
gorchymynion eu cam-gymhwyso, er hyny, dan 
yr holl anfanteision hyn, y mae yn raddol wedi 
eífeithio cyfnewidiad amlwg.yn y pethau hyny 
sydd yn perthynu yn fwyaf neillduol i heddwch a 
llonyddwch y byd. Y mae ei hysbryd haelionus 
wedi ymdaenu trwy holl berthynasau a dull- 
weddiadau amrywiog bywyd, ac wedi cyfranu ei 
rinwedd caredig yn mron i bob achos cyhoedd a 
dirgel perthynol i ddynolryw. Y mae gwedi 
ymwthio yn ddiarwybodi ansawdd a chyfansodd- 
iad mewnol gwledydd. Y mae wedi go-liwio 
agwedd eu llywyddiad a thymer a gweinyddiad 
eu cyfreithiau. _ Y mae wedi atal ysbryd y tywys- 
og a gwallgofrwydd y werin. Y mae wedi 
meddalhau gerwindeb tra-awdurdod, a_ chwedi 
dofi trahausder buddygoliaeth. Y mae mewn 
rhyw radd wedi cymeryd ymaith awch y cleddyf, 
ac hyd yn nod wedi taflu gorchudd trugaredd dros 
ddychryniadau rhyfel. Y mae wedi disgynilawri 
deuluoedd, a chwedi lleihau gwasgiad gormes 
dirgel; wedi ychwanegu pob anwyldeb teuluaidd ; 
wedirhodditynerwchi'rrrhieni,dynoldebi'r meistr, 
parch i uwchradd, esmwythdra i'r is radd; fel 
y mae dynolryw ar y cyfan, hyd yn nod. ar olwg 
dymhorol, tan rwymau anfeidrol i dymer hynaws 
a thangnefeddus yr efengyl, ac wedi medi cym- 
wynasau bydol mwy sylweddol oddiwrthi hi nag 
un sefydliad arall ar y ddaear. Fel prawfo hyn, 
(yn mhlith llawer o bethau eraill, ) bydded i chwi 
ystyried yn unig y galanastra echryslon a wnaeth- 
pwyd yn mhlith yr bil ddynol trwy ddynoethiad 
babanod, a gweledigaethau (s^ows) cleddyfaidd, 
y rhai weithiau a gostiasant i Europ ugain neu 
ddeng mil ar hugain o fywydau yn y mis; yn 
nghyd a'r ymddygiad tra chreulon a ganiateid ac 
a ymarferid gan yr hen baganiaid tuag at gaeth- 
ion. Y rhai hyn nid oeddynt effeithiau damwein- 
iol ac amserol digofaint disymwth, eithr dulliau 
cyfreithlon a sefydlog o lofruddio a phoeni dynol- 
ryw. Pena buasai Cristionogaeth wedi gwneuthur 
dim mwy na diddymu (fel y cyífesir iddi wneyd) 
yn hollol y ddwy flaenaf o'r arferion annynol 
hyn, a'r olaf mewn gradd cryn helaeth, buasai yn 
gyfiawn yn teilyngu y cyfeuwad o grefydd hael- 
ionus; ond y mae hyn yn mhell ofod y cwbl. 
Trwy holl diriogaethau goleuedig Cristionogaeth 


wahanol oddiwrth erwindod y cenhedloedd gwar- 
eiddiaf gynt; ac y mae'r haelioni hwnw â pha un 
yr esmwytheir pob math o galedi, yn rhinwedd 
priodol i'r cymeriad Cristionogol.” 

“Ond nyni a allwn ofyn yn mhellach, pa 
lwyddiant a gafodd ar feddwl dyn, fel y mae yn 
golygu ei ddedwyddwch tragywyddol? Pa gym- 
aint o filoedd a deimlasant ei hawdurdod, a 
lawenychasant yn ei rhinweddau tirion, a than ei 
haddysg a gawsant eu tueddu yn wirfoddol i'w 
cyflwyno eu hunain i ogoniant a mawl Duw? 
Wedi ei lwytho ag euogrwydd, ac yn methu a 
chael esmwythder trwy neb rhyw foddion dynol, 
y mae'r meddwl wedi cael tangnefedd annhraeth- 
adwy yma; wrth ganfod yr aberth, yr hwn yn 
unig a allasai wneyd cymod dros bechod. Yma 
y cafodd y galon galed ac anedifeiriol ei meddal- 
hau, y tymherau aflywodraethus eu hatal, y 
dymher ffyrnig ei darostwng, y rhagfarn grymusaf 
ei orchfygu, anwybodaeth ei wasgaru, a'r ataliad- 
au i wir ddedwyddwch ei symud ymaith. Yma 
y collodd angau ei hun, brenin y dychryniadau 
ei galon; a'r enaid gyda mawrfrydedd santaidd 
a ymgynhaliodd yn loesion awr angau, ac mewn 
modd hyfryd a ganodd ei hunan ymaith i wynfyd 
tragywyddol.” 

“Gyda golwg ar ei thaeniad dyfodol, y mae 
genym sail i gredu y bydd i'r holl genhedioedd 
deimlo ei heífeithiau dedwydd. Y mae y pro- 
ffwydoliaethau yn llawn o dystiolaethau i'r perwyl 
yma. Ymddengysy bydd, nid i un genedl, un 
wlad, ond yr holl belen drigianol, ddyfod yn 
eiddo ein Harglwydd ni a'i Grist ef: a phwy 
erioed a wybu ragoriaeth y gyfundraith hon——a 
deimlodd ei heffeithiau gwynfydedig—-a argy- 
hoeddwyd erioed o'i tharddiad dwyfol, ei han- 
sawdd hyfryd, a'i thuedd heddychol, na fydd dan 
rwymau i gyduno â'r bardd haelionus a breninol, 
i ddywedyd, “'A bydded yr holl ddacar yn llawn 
o'i gogoniant, Amen ac Amen,” — Buck. 

CRISTIONOGION, yn 1. Dysgyblion Crist, 
neu rai yn ei arddel, yn proffesu ei enw, yn 
credu ynddo, ac wedi eu bedyddio i'w grefydd 
ef. Yn Antioch y galwyd dysgyblion Crist yn 
gyntaf yn Gristionogion, Act. xi. 26. Y mae 
Cristionogion yn cael eu dosparthu yn ddau 
ddosparth, sef enwol a gwirioneddol. Cristionog- 
ion enwol yw pawb a gyfenwir, ac a gyfenwant 
eu hunain felly, heb ysbryd Crist; heb ufydd- 
hau i'w orchymynion; heb ymostwng i'w reolau ; 
heb ymdrechu ymdebygoli iddo, neu ganlyn ei 
ol ef; neu mewn geiriau eraill, heb ymdrechu 
byw i fyny i'r cymeriad Cristionogol. Y mae 
crefydd y cyfryw yn anghymeradwy gan Grist; 
yn ofer gyda golwg arnynt eu hunain; ac yn 
ddifudd, os nad yn niweidiol i eraill, gan ei bod 
yn creu rhagfarn ynddynt yn erbyn Cristionog- 
aeth a Christionogion, ac yn eu hatal rhag ym- 
uno â hwynt, ac ymrestru yn eu mysg. Crist- 
ionogion gwirioneddol yw y rhai hyny sy'n fedd- 
ianol ar ysbryd Crist; y rhai sydd wedi eu bail- 
eni, a'u gwneyd yn greaduriaid newydd yn 
Nghrist Iesu; y rhai sydd yn credu yn y Mab, 
ac yn ymorphwys ar yr hyn a wnaeth ac a ddy- 
oddefodd yn unig am iechydwriaeth; y rhai sy 
yn gwneuthur pa bethau bynag y mae efe yn eu 
gorchymyn, a hyny yn wirfoddol, yn gyson, a phar- 


y mae addfwynder moesau yn ffynu, hollol | haus; y rhai sy mewn undeb bywiol â Christ; a'r 


CRO 


rhai sy yn canlyn ei ol, ac wedi cysegru eu hun- 
ain yn wirfoddol, hollol, ac am byth i'w wasan- 
aeth a'i ogoniant. 2. Plaid grefyddol yn Unol 
Daleithiau America, y rhai a fabwysiadant yr 
enw hwn, i'r dyben ìi arwyddo eu hymwrthodiad 
â phob plaid arall. Y maent yn dra lluosog yn 
mhob rhan o'r wlad. Yn 1827, yr oedd rhifedi 
eu heglwysi yn nghylch mil. Y mae pob eglwys 
yn gorff annibynol. Ni chydnabyddant un 
gredo, nac un awdurdod ddynol yn achos ath- 
rawiaeth. Yr ysgrythyr, yr hon y mae yn 
rhaid i bob un ei besbonio iddo ei hun, yw 
eu hunig reol ffydd hwynt. Proffes syml o 
ffydd yn y grefydd Gristionogol yw amod derbyn- 
iad aelodau eglwysig yn eu plith hwy. Yn 
Lloegr Newydd, ymneillduasant yn benaf oddi- 
wrth y Bedyddwyr Calfinaidd; yn y taleithiau 
deheuol, oddiwrth y Trefnyddion Wesleyaidd ; 
yn y taleithiau gorllewinol, oddiwrth yr Henur- 
iadyddion. Yn Lloegr Newydd, yr eglwysia 
gawsant eu sefydlu ar egwyddor cymundeb caeth, 
yr hyn a adawyd yu fuan. Yn y dehau a'r gor- 
llewin bedyddwyr babanod oeddynt; ond yn awr 
Bedyddwyr ydynt. Ar y cyntaf yr oeddynt oll 
yn mron yn Drindodiaid; ond y mae athraw- 
iaeth y Drindod, yn nghyd a pbynciau eraill 
cysylltiedig â hi, yn awr wedi cael eu gwrthod 
ganddynt. Daliant gysylltiad a'u gilydd fel 
gwahanol eolwysi; ac y mae un neu ychwaneg 
o gynadleddau wedi eu sefydlu yn mhob talaeth, 
yn cael eu gwneyd i fyny o aelodau anfonedig o 
bob eglwys. Nid oedd ganddynt un coleg neu 
athrofa i addysgu ieuenctyd gyda golwg ar y 
weinidogaeth; oblegyd credant y gall pwy by- 
nag sydd yn deall yr efengyl ei chyhoeddi.  Ys- 
tyriant Grist yn Fab Duw, wedi ei genhedlu 
mewn modd gwyríhiol, angau yr hwn ydoedd 
gadarnhad y cyfamod newydd, ond nid yn aberth 
iawnol; a'r Ysbryd Glan megys gallu neu weith- 
rediad Duw, yn cacl ei ddatguddio yn ngherydd- 
iad y drygionus, ac yn nghefnogiad neu gyf- 
nerthiad y rhai da. , Felly gan hyny, nid ydynt 
amgen Dyndodiaid, fel rhai ein gwlad ni; yn 
gwahaniaethu oddiwrthynt mewn enw, ac yn eu 
golygiadau ar waith y weinidogaeth, a'r ddar- 
pariaeth angenrheidiol ar ei gyfer. 

CROES, (Llad. Cruz, Saes. Cross,) yn briodol 
a arwydda grog drawst, neu ddau bren wedi eu 
gosod ar draws eu pilydd, yn uniawn-onglog ar 
]uu y llythyren T, neu yn nghanol eu hydedd, 
arlun y llythyren X. Oroes yr henafiaid ydoedd 
darn o bren wedi ei sicrhau ar draws wrth goed- 
en, neu bost, ar yr hwn y dihenyddid y drwg- 
weithredwyr mwyaf ysgeler. Âr hon y dyg 
Iachawdwr y byd gosbedigaeth pechodau dyn- 
ion; ond o ba ffurf yr oedd yr un y bu ef yn 
hoeliedig avni nid ellir penderfynu yn sicr. Y 
farn sydd yn ffynu yn gyffredin ydyw, mai un 
uniawn-onglog, ar lun y llythyren T, neu yn 
hytrach, yr arwyddnod a elwir y dagr, neu y ber 
d; ydoedd. Un o'r ffurf hon a arferir yn gyffredin, 
os nad yn wastad, fel arwydd o barch i Grist 
croeshoeliedig, a chof am ei ddyoddefaint, gan eì 
ganlynwyr. Pamor gynted y dechreuasant ei 
harfer fel arwyddnod eu proífes, nid yw yn sicr. 
Pa fodd bynag, gellir olrhain yr arferiad ean bell- 
eu yn ol a'r drydedd ganrif, pan y gorch) mynodd 
Cwstenyn Fawr i'r groes gael ei harfer fel yr 


220 


GRO. 


arwyddnod dan yr hwn y byddai iddo ef ymladd 
a buddugoliaethu ; a hyny, fel y dywed y chwedl 
babaidd, mewn coffadwriaeth am ymddangosiad 
croes iddo, yn yr awyr, cyn ei frwydr a Maxentius, 
ar yr hon yr oedd yn ysgrifenedig, rovrw vwâ, 
h. y., “tan hon y gorchfygi di.” Mewn canlyn- 
iad mynodd ef wneyd lluman yn dwyn yr arwydd 
yma, yr hon a alwai /abarum. _ Yr oedd yn arfer- 
iad yn ei amser efi baentio croes ar fynedfa ty, 
i arwyddo mai Cristion oedd yn trigo yno. Myn- 
odd Cwstenyn adeiladu croesfeini mewn lleoedd 
cyhoedd; ar balasau, ac eglwysi; ac hefyd i 
ffurfio y rhai olaf ar lun croes. Ynddo ei hun 
nid oedd nemawr o niwaid yn hyny; ond nid 
arosodd yr arfer yn hir yn y fan hon. Cafodd 
llen, mam Cwstenyn, groes yn Palestine, yr hon 
a gredid mai y groes ar yr hon y dyoddefodd 
Crist ydoedd, a'r hon a ddyg. hi i Caercwstenyn, 
ac a ddaeth i fod yn wrthrych addoliad. Dyma 
ddechreuad yr wyl a eilw y pabyddion Gwyl 
cafj ael y groes, yr hon a gynhelir ganddynt ar y 
drydedd o Fai. Gwyl arall a elwir ganddynt, 
Gwyl dyrchafiad y groes, yr hon a gedwir y l4eg 
o Fedi, er coffadwriaeth am waith yr ymerawdwr 
Heraclius, yn cael meddiant o ddarn o'r wir groes 
ag oedd wedi syrthioi ddwylaw y Persiaid, yn y 
flwyddyn 616; yrhon a osododd efe i fyny yn 
Jerusalem, ar fynydd Calfaria. Y mae yn hynod 
fel y lluosogodd y crair hwn. Eolwysi lawer a 
feddianasant ran o hono a chredid gan laweroedd 
ei bod yn alluog o gael ei rhanu yn ranau an- 
nifeiriol heb fod ddim yn llai! Y fath yw hy- 
goeledd dynion tywyll. Yn ofer y cynhygiai yr 
Ironoclasuaid, y rhai a wrthwynebent addoliad 
delwau, i ddiddymu addoliad y groes. Ystyrid 
hi yn brif wrthryeh addoliad mewn ffordd o 
ragoriaeth ar ddelwau'r saint, ac mewn cydsyn- 
iad âg addysg loan o Ddamaseus, cafodd ei 
haddoli,yn holl eglwysi y dwyrain dros ysbaid 
y seithfed ganrif. Ystyrir arwydd y groes gan 
laweroedd o ddynion mewn gwledydd pabaidd, 
yn amddiffyniad rhac amryw niweidiau oddi- 
wrth ysbrydion drwg, &c. Herwydd hyn ym- 
groesant bron wrth wneuthur bob peth, ac 
wrth fyned i bob man. Gweì Croesi Ymgroesi. 
Yn draws-symudol (metonomieally) y mae y 
geir “'croes” yn yr ysgrythyrau santaidd yn 
arwyddol. Yr hyn a wnaeth ac a ddyoddefodd 
Crist mewn corff ac enaid yn lle a thros bechad- 
uriaid, Eph.ìi. 16; Heb. xii. 3.. Gelwir hwn 
felly o herwydd mai ar y groes y dyoddefodd 
Crist fwyaf, ac mai yno y terfynodd ei ddyoddef- 
aint. Hwn yn benafa olygai yr ap«stol wrth 
ddywedyd, “Na ato Duw i mi ymffrostio ond yn 
nghroes ein Harglwydd Iesu Grist, trwy'r hwn 
y croeshoeliwyd y byd i mi, a minau i'r byd," 
Gal. vi. 16; canys ar un llaw nid oedd dim 
yn y pren ar yr hwn y dyoddefodd Crist, pe 
buasai ar gael yn amser Paul, ag oedd yn teilyngu 
iddo ymffrostio ynddo yn hytrach na rhyw bren 
arall; ac ar y llaw arall, nid yw buddygoliaeth y 
Cristion ar y byd yn cael ei phriodoli un amser 
i'w ddyoddefiadau ef dros Grist, eithr yn wastad 
ddyoddefaint Crist drosom ni; yr hyn a ddengys 
nad oedd efe yma yn meddwl am ei ddyoddefiad- 
au personol eì hun, eithr am ddyoddefaint dir- 
prwyol Crist. Gwel Ymffrost. 2. Yr athrawiaeth 
a bregethai Crist a'i apostolion. Hon a olygai 


CRO 


291 


ON CYN 


CRO 


Paul pan y galwai benrhyddiaid yn “elynion croes 
Crist,” Phil. iii. 18. Gelwir hon yn “groes 
Crist,” oblegyd mai yr hyn a wnaeth ac a ddy- 
oddefodd Crist oedd eì chanol-bwynt, eì grym, 
ei rhinwedd, a'i gogoniant. Yr athrawiaeth o 
iawn, neu o ddyoddefaint dirprwyol Crist yw 
nodweddiad gwahaniaethol bywyd a gogoniant 
Cristionawgrwydd, 

Yn gyffelybiaethol y mae “croes” yn arwyddo 
hefyd yn y Beibl unrhyw beth ag y mae dynion, yn 
neillduol dysgyblion Crist, yn ei ddyoddef yn eu 
^n amgylchiadau,neu gymeriadau, yn y byd 

wn; yn neillduol yr hyn a ddyoddefant er mwyn 
Crist a'i grefydd. Hyn a olygai Crist wrth ddy- 
wedyd, “' Os myn neb ddyfod ar fy ol i, ymwaded 
âc ef ei hun, a chyfoded eì groes, a chanlyned fi,” 
Mat. xvi. 24. Gelwir hyn. yn groes, o herwydd 
ei fod yn anhyfryd i deimladau natur, ac yn 
wrthwynebol ì feddyliau a dymuniadau dynion. 

CROESANIAETH (croes), drwg-dafod, tafod 
bustlaidd, serthedd. Gwel Serthedd. 

CROESAN-AIR, Gr. Auc 0No'y La, W. Sals., 
Col. iii. 8; serthedd. Gwel Serthedd, Crasder. 

CROES-DDYGYDD, Saes. cross-bearer; yn 
eglwys Rhufain caplan yr archesgob, yr hwn sydd 
yn dwyn croes o'i flaen ef ar achlysuron arbenig, 
Dygir croes o flaen y Pab yn mhob man, o flaen 
patriarch yn mhob lle, oddigerth yn Rhufain; 
ac o flaen archesgob, mewn unrhyw le o fewn 
terfynau ei raglawiaeth briod. Gregory XI. a 
waharddodd ei dwyn o flaen patriarchiaid ac 
esgobion yn mhresenoldeb cardinaliaid, Y mae 
esgob yn gwisgo croes unigol; patriarch, croes 
ddwbl; a'r Pab un driphlyg, ar eì fraich. 

CROES-FAEN, maen terfyn, wedi ei nodi â 
chroes. 

CROESHOELIAD, gair cyfansawdd o croes a 
hoelio, yn arwyddo dienyddiad drwg-weithredwyr 
yn mhlith y Rhufeiniaid, trwy hoelio eu dwylaw 
a'u traed wrth groesbren. Y dull y cyflawnid 
byny oedd trwy sicrhau corff y dyoddefydd wrth 
y darn uniawnsyth o'r groes, trwy hoelio ei draed 
wrtho, ac wrth y darn traws o honi, trwy hoelio 
ei ddwylaw wrthi. Tybir fod hyn yn cael ei 
wneuthur tra byddai y groesarei hyd ar y llawr; ac 
wedi iddo gael eì gyflawni dywedir ei bod yn cael 
ei chodiifyny a'i gollwng yn chwyrn i dwll, yrhwn 
oedd wedi cael ei gloddio yn y ddaear yn barod i'w 
derbyn. Wrth ystyried fod y traed a'r dwylaw 
yn lÌawnach nag un rhan arall o'r corff'o ewynod, 
ac o herwydd hyny yn fwy bywiog eu teimladau, 
ymddengys fod y boen o ddyoddef pwyo hoelion 
trwyddynt yn annrhaethol i'r dyoddefydd; ac os 
cywir y darluniad o godi y groes a'i gollwng yn 
chwyrn i'r twll darparedig i'w derbyn, yr oedd 
yr amgylchiad hwnw yn ychwanegu yn fawr at 
eu poenau; heblaw y boen a deimlai trwy fod 
holl bwysau ei gorff yn gorphwys ar y manau 
teimladwy a chlwyfus hyny. Heblaw fod y dull 
hwn o ddienyddio yn dra phoenus, yr oedd hefyd 
yn dra dirmygedig a gwaradwyddus. Ymddengys 
hyn oddiwrth yr ystyriaeth mai cosbedigaeth 
ysbeilwyr a llofruddion ydoedd; ac nad oedd hyd 
yn nod y rhai hyny yn cael eu dedfrydu i'w 
dyoddef, os byddent yn wyr rhyddion, ac a hawl 
ganddynt yn ninas-fraint Rhufain. Pan y dy- 
gwyddai pethau fod felly, ystyrid croeshoeliad yn 
halogiad o'r cyfryw anrhydedd, ac'yn gosb rhy 

2F 


warthus i gael eì gweini ar un oedd yn meddu 
hawl ynddo; gan nad beth fyddai ansawdd a 
maintioli ei droseddau, 

Cyn y croeshoeliad fflangellid y drwgweithred- 
ydd yn gyffredinol â rheffynau ; weithiau cylymid 
esgyrn bychain, neu ddarnau o esgyrn wrth y 
fflangellau hyn, i'r dyben ìi ychwanegu at ei 
boenau. Yr oedd yn arferiad hefyd i'r neb a 
groesboelid ddwyn ei groes ei hun i'r dihenyddle. 
Mewn cydagweddiad a'r cyfryw arferiad yr ydym 
yn cael i Grist gael ei gymhell i ddwyn ei groes; 
ac fel y suddodd dan ei bwn i Simon y Cyreniad 
gael ei gymell i'w dwyn hi ar ei ol, a chydag ef. 
Pa un a ddyg y groes i gyd sydd amheus. Mwy 
tebygol yw mai y darn traws o honi, yn unig a 
ddygwyd ganddo. Y mae yn annhebygol fod yn 
alluadwy i un dyn ddwyn y ddau bren, beth 
bynag ar unwaith. Y mae Lipsius yn ei draeth- 
awd “De Supplicio Crucis, medd Buck, yn dangos 
nad oedd hyny yn bod. Y traws, yr hwn yn 
briodol oedd y groes, yn unig a ddygai y dyoddef- 
ydd. Byddai yn cael ei hoelio wrth y groes yn 
hollol noeth, heb un dilledyn i'w guddio; ac y 
mae yn dra thebygol na chafodd Iachawdwr y 
byd ei anrhydeddu yn hyn o ran yn fwy na rhyw 
ddyoddefwyr cyffredin eraill, Ioan xix. 23, 24. 
Byddid yn arfer weithiau dair, ac weithiau bedair, 
o hoelion, ar yr achlysur; sef naill ai hoel trwy 
bob llaw, ac un trwy bob troed, neu un trwy 
bob llaw, ac un trwy y ddau droed. Bernir yn 
gyffredin, ond ar ba sylfaen nis gwyddom, mai â 
thair hoel y sicrhawyd Prynwr y byd wrthi. Ond 
y mae yn sicr iddo gael ei hoelio wrthi, Ps. xxii. 
16. Tybir gan rai iddo gael ei rwymo hefyd â 
chadwynau wrthi; sefger ei freichiau. Hyn oedd 
barn Nonnus; ac y mae Hilari yn son am y 
cadwynau â pha raì y cylymwyd Crist wrth y 
groes. Weithiau yr oedd yr rhaì a groeshoelid 
yn byw yn hir yn y cyflwr hwnw. Credir i Sant 
Andrew fyw felly dri niwrnod. Y mae Eusebius 
yn son am ryw ferthyron yn yr Aifft a gadwyd 
yn fyw ar y groes nes iddynt farw o newyn. Yr 
oedd Pilat yn rhyfeddu i Grist farw cyn gynted ; 
ac o herwydd rhesymau adnabyddus torwyd 
esgeiriau y ddau leidr a groeshoeliwyd gydag ef, 
Ioan xix. 31, 33. Yn mhlith y cenedloedd eraill, 
oddigerth yr Iuddewon, yr oeddid yn goddef 
iddynt aros ar y groes hir amser. Gosodid 
gwyliadwriaeth rhag i'w gyfeillion a'u perthyn- 
asau eu cymeryd ilawr a'u claddu. Y milwyr 
Rhufeinig y rhai a groeshoeliasant Grist a'r ddau 
leidr, a arosasant yn y llehyd nes eu tynu ilawr. 

Amheuir gan rai a oedd yn arferiad yn mhlith 
yr Iuddewon i ddehenyddio trwy groeshoelio. 
Ond dywed Buck eu bod yn cyfaddef hyny; eithr 
gwadant nad oeddynt yn croeshoelio neb yn fyw. 
Rhoddent hwynt yn gyntaf i farwolaeth, ac yna 
sicrhaent hwynt wrth y groes, trwy naill ai eu 
hoelio neu eu crogi wrthi gerfydd eu gyddfau. 
Ond, medd efe, y mae profion anwadadwy eu bod 
yn croeshoelio dynion yn fyw. Addolwyr Baal- 
peor, a brenin Ai, a grogwyd ganddynt nn fyw; 
ac yr un modd hefyd hiliogaeth Saul, y rhai a 
roddwyd yn llaw y Gibeoniaid, 2 Sam. xxi. 9. 

CROESI, gosod arwydd y groes ar ryw berson 
neu beth. Yr offeiriadau pabaidd a wnant felly 
wrth fendithioa bedyddio; agweinidogion eglwys 
wladol Lloegr a wnant yr un peth wrth fedyddio, 


CRW 


222 


——————— — — — —  — — —  ———  — 


CRU 


gan ystyried, fel y dywedi un o honynt, “Nad 
yw'r bedydd yn llawn heb hyny.” Digon gwir 
fod arwydd y groes mewn bri ac ymarferiad yn 
oesoedd cyntefig Cristionogaeth; ond nid oes un 
rhith o orchymyn nac esiampl yn mherthynas 
iddi yn holl gorffllyfr Duw. Yr oedd “dirgelwch 
anwiredd yn dechreu gweithio” mor foreu ag 
amser Paul; ac nid rhyfedd iddo dori allan mewn 
ymarferiad o seremoniau ofer a diles, wedi eu 
cysylltu âg ordinhadau Duw yn fuan ar ol hyny. 
Yr ysgrifenydd Cristionogol cyntaf ag sy yn 
crybwyll am arwydd y groes yn ei berthynas â 
bedydd yw Tertulian, yr hwn a ysgrifenodd tua 
diwedd yr ail ganrif; yr hwn a ddywed, “Bob 
amser wrth fyned allan, wrth ymosod ar bob 
gorchwyl, pan yn dyfod i mewn neu yn myned 
allan o ryw fan, wrth ymwisgo i daith, wrth 
fyned i ymolchfa, wrth ymborthi, pan y dygir 'y 
canhwyllhau imewn, pan yn gorwedd neu yn 
eistedd i lawr, a pha orchwyl bynag yr ymaflom 
ynddo, nyni a groeswn ein talcenau âg arwydd 
y groes;” ac wrth son am fedydd, yn ei draeth- 
awd De Caru. Rosur. efe a ddywed, ““Y cnawd 
a nodir fel y byddo i'r enaid gael ei ddiogelu.” O 
waeledd!! Gwel Ymgroest. 

CROGLITH, gair cyfansawdd o crog, croes, a 
llith, gwers; yn arwyddo gwers ar ddyoddefaint 
Crist. Y dydd Gwener cyn y Pasg a elwir 
““Dydd Gwener y Croglith,” oblegyd tebygol fod 
hanes dyoddefaint a marwolaeth Crist yn cael ei 
ddarllen ar y diwrnod hwnw yn y llanau plwyfol; 
ac weithiau araith ar y mater yn cael ei thraddodi 
gan y gweinidog. Haner gwyl a geidw y Pab- 
yddion y diwrnod hwnw; ond y Protestaniaid, yn 
neillduol ar y cyfandir a'i hystyriant y diwrnod 
mwyaf pwysig drwy yr holl flwyddyn. Y neb a 
ystyrio ddiwrnod i'r Arglwydd, da_y mae yn 
gwneuthur: ond y neb a barcho ei ddiwrnod ei 
hun uwchlaw dydd Duw, nid da y mae yn 
gwneuthur ddim. Y mae llawer yn fwy gofalus 
am gadw dydd Gwener y Croglith, nac am gadw 
y Sabbath. 

CROMLECH, gair cyfansawdd o crom, yr 
ystlen fenywaidd, o crwm, crwca, a llech, maen 
gwastad-lyfn. Tybir mai allorau Derwyddol 
oedd y cromlechau a welir yn aml ar hyd Cymru; 
yn neillduol yn swydd Benfro, a Môn. Gwel 
Hanes Crefydd yn Nghymru, tudal. 28, 29, 30. 

CRONICLE, ypovoc, Groeg; hanes personau a 
phethau, wedi eu hysgrifenu yn rheolaidd, yn ol 
yr amser y dygwyddasant. 

CRONICLE SAMARITANAIDD, Abul- 
Pathachah, hanes dygwyddiadau a_ adwaenir 
mewn modd arall, wrth yr enw ““Llyfr Josuah,” 
llawysgrif o'r hwn, yn awr yn mhrif ysgol Rhyd- 
ychen, a gafwyd gan Huntington, oddiwrth y 
Samariaid yn Naplose; ac yr oedd un arall yn 
meddiant y dysgedig Schurrer. Y blaenaf a gyr- 
aedd o greadigaeth y byd hyd flwyddyn yr 
Arglwydd 1494; a'r olaf yn unig hyd amser Ma- 
homet. 

CRWYDRIAID, (circumcellians,)mathoDdon- 
atiaid a ddeolwyd o Affrica gan yr ymerawdwr 
Cystenyn, y rhai a wibient oddiamgylch weithiau 
yn cardota eu bara, ac weithiau yn ei fynu trwy 
rym arfau, Mynachod penfrwd, gerwin, a chreu- 
lon oeddynt, y rhai a gyfodent derfysgiadau, ac 
a gyíllawnent bob rhyw ryseddau, gan roddi her 


i angau a merthyrdod gyda y gwroldeb mwyaf. 
Trwy gymeryd y cleddyf, yn ol rhagddywediad 
yr Arglwydd, cawsant eu dinystrio trwy y cleddyf; 
eithr nid yn hollol hyd y chweched gamrif. O 
ran eu tybiau crefyddol cytunent â'r Donatiaid; 
y rhai a fuont dan yr angenrheidrwydd i'w hes- 
gymuno, o herwydd eu hafreolaeth a'u hymddyg- 
iad terfysglyd. 

CRYNODEB (breviary), talfyriad; llyfr gwas- 
anaeth dyddiol eglwys Rhufain, yr hwn sydd bob 
amser yn Lladin; ond yn yn y wlad hon y maent 
weithiau yn argraffedig gyda chyfieithiad Saeson- 
eg ar ddosbarthiadau dalenawl cyferbyniol. 

Ar y dechreu yr oedd pob Pabydd dan rwymau 
i adrodd y crynodeb bob dydd; ond yn awr cyf- 
yngir y rhwymau hyni'r gwyrllên yn unig, y 
rhai a orchymynir i wneyd hyny, pa un bynag ai 
gartref neu yn yr addoldy y byddont, dan berygÌ 
pechod marwol, a cherydd eglwysig. Y mae gan 
y Groegiaid hefyd eu crynodeb, yr hwn a alwant 
hwy J7orologion, hyny yw, Dial. 

CRYNWYR, enw o ddirmyg a roddir ar y 
coríî parchus o grefyddwyr a gyfenwant eu hun- 
ain yn Gyfeillion. Gwel Cyfeillion. 

CU, anwyl, hoff, caradwy; y gwrthwyneb i 
gâs. “Un yn gu, ac un yn gâs,” Deut. xxi. 15. 
“Cu iawn fuost genyf fi,” ebe Dafydd am Jon- 
athan, wrth alaru am dano, 2 Sam. i. 26. Tad 
cu, a mam gu, yw J7aid a Nain yn Neheudir 
Cymru. 

GUN, Pôr, Rhi, Arglwydd, Penadur, Tywysog. 
Duw Cun, hyny yw, Duw y Pôr, neu yr Ar- 
glwydd. 

““ Drwy nodded gogoned Gun 
Trugaredd, rhinwedd y Rhên, 
Jiau nad oes eiroes un 
Bro dan haul fal Brydain hên. 
D. T., i Ryddid. 

CURAD, Llad. Curator; Saes. Curate; (o 
Cura,sElad.) Y radd iselaf yn mysg gwyr llên 
eglwys wladol Lloegr; neu efe yr hwn sy'n cyn- 
rychioli meddianydd bywiolaeth eglwysig, perigl- 


| lor, neu ficar plwyf, ac yn gweinidogaethu yn ei 


le. Gelwir ef felly oblegyd fod gofal eneidiau y 
plwyfolion arno. Y mae dau fath o guradiaid; 
sef symudol ac ansymudol, neu wastadol. Curad- 
iaid symudol yw y cyfryw nad oes ganddynt un 
gyllid sefydlog berthynol i'w curadaeth, ac a ellir 
eu symud wrth ewyllys yr esgob neu y periglor. 
Curadiaid gwastadol neu ansymudol, yw y cyfryw 
a osodir mewn meddiant o guradaeth y plwyfau 
ag y mae eu degymau yn meddiant y gwyr llên, 
a llenad oes ficariaeth waddoledig. Y mae y rhai 
hyn yn ansymudol; a pherchenogion degwm ydynt 
yn rhwym o'u darparu. Y mae dognau arbenig o'r 
degymau wedi eu sefydlu weithiau ar rai o hon- 
ynt. Y mae curadiaid yn cael eu hawdurdodi 
gan yr esgob trwy drwydded (Jicemse); neu gan 
raglaw wedi ei gynysgaeddu â llywodraeth esgob- , 
aethol. Pan y mae curad yn cael cymeradwy- 
aeth yr esgob yn gyffredin, y mae efe hefyd yn 
sefydlu ei gyflog; ac o ddiffyg na byddo hono yn 
cael ei tbalu iddo, y mae ganddo ymwared yn y 
llys esgobaethol, yn ngorfodogaeth (seguestra- 
(ion) cyllid y _berigloriaeth.. Ond yn niffyg na 
byddo y curad wedi ei awdurdodi gan yr esgob, 
y mae eì ymwared yn y llys gwladol; lle y mae 
yn rhwym o brofi'r cytundeb. Y mae curadìaid 
yn rhwym o dansgrifio y mynegiad yn ol cyfraith 


CUS 


229 


CuUsS 


unífurfiaeth, neu fod yn agored i garchariad. 
Er fod sefyllfa curadiaid wedi cael ei hes- 
mwythau mewn rhan, trwy gyfraith ddiweddar; 
eto rhaid cyfaddef eu bod o hyd yn agored 
mewn amryw ffyrdd i galedi. Nid yw eu cyf- 
logau yn gyfartal âg eiddo llaweroedd o weini- 
dogion ymaneillduedig, y rhai ydynt yn ymddi- 
bynu yn hollol ar gyfraniadau gwirfoddol y cyn- 
ulleidfaoedd y maent yn gweini iddynt. A 
ddichon dim fod yn fwy o warth i eglwyswyr 
urddasol y wlad hon, nag yw y dognau gwaelion 
mewn cymhariaeth, a ganiateir ganddynt i'r 
'euradiaid, y rhai ydynt yn gwneuthur yr holl 
waith? 

CURADAETH, (cura), swydd, neu wasanaeth 
eurad. î 

CURIA PAPALIS, enw casgliadol yr holl awd- 
urdodau yn Rhufain ag sy'n trin neu weithredu 
yr hawliau a'r breiniau meddianedig gan y Pab 
fel prif esgob, arolygydd, a bugail yr eglwys 
gyffredinol, Y mae y rhai hyn yn amrywiol a 
lluosog; ac yn dwyn elw mawr ii'r rhai sydd yn 
eu perchenogi. Y maent yn brynadwy; ac yn 
aml telir sym»u mawrion am danynt gan wyr 
llên, y rhai yn unig sy'n eu perchenogi. Ar farw- 
olaeth Sextus V., yr oedd 4000 o swyddau pryn- 
edig o'r fath yn hanfodi yn Rhufain; ond er hyny 
y mae'r rhifedi wedi lleihau, a llawer o. ddi- 
wygiadau wedi cymeryd lle... Cynhwysir hwynt 
dan ddau gyfenwad; sef y Dataria, a'r Sagra 
Consulla. Prif gyngor y pab yw Coleg Cardin- 
alaidd, eisteddfodau yr hwn a elwir consistories, 
sef cabidwloedd. Y mae'r gair curia yn dyfod o'r 
Gr. kopia, ac yn arwyddo Prif. Y mae dwy 
gabidwl ar hugain o gardinaliaid yn Rhufain. 

CUSAN, Gr. gu, cao, gyco, cuso, Saes. kiss. 
Arwydd o barch a chariad, mewn ymarferiad yn 
mhlith holl ddynolryw, yn mhob cenhedlaeth a 
gwlad, a gyflawnir trwy gyfhyrddiad y gŵefusau 
â rhyw ran o wrthrych y serch. Y mae cyffred- 
inolrwydd yr arfer yn mhlith yr holl genhedloedd, 
gwâr ac anwâr, yn gwneuthur yn debygol, mai 
ffrwyth anian ac nid addysg yw. Y mae rhai 
yn olrhain y gair cus, neu gusan, oddiwrth y Gr. 
Kve, kvce, cusanwaf, cusanaf; a'r ferf cusanu, o 
pwn Heb., wediei droi go chwith. Ond pa raid 
hyny? Pa ham naellir olrhain y ddau o cu, hoff 
ac anwyl? Nid iawn arddel dyled lle nad yw. 

Y mae amrywiol fath o gusanau; megys 
cusan naturiol, cywir, 1 Sam. xx. 41; cusan 
rhagrithiol, gweniaethus, 2 Sam. xv. 5; cusan 
cnawdol, halogedig, Diar. vii. 13; cusan ymos- 
tyngol, parchus, 2 Sam. x. 1; eusan bradwrus, 
dichellgar, 2 Sam. xx. 9, 10; Diar. xxvii. 6; 
Math. xxvi. 49; a chusan crefyddol, santaidd, 
Rhuf. xvi. 16; 1 Cor. xvi. 20; 2 Cor. xiii. 12; 
1 Pedr v. 14. 

Y mae'r gorchymyn “i anerch ein gilydd â 
chusan santaidd,” yn cael ei roddi drachefn a 
thrachefn yn yr epistolau, fel y gwelir oddiwrth 
y cyfeiriadau uchod. Yn yr un modd gorchym- 
ynir i ddysgyblion Crist, “i olchi traed eu gilydd,” 
Ioan xiii. 14.. Herwydd hyn, rhai Cristionogion 


a gredant fod anerch eu gilydd â chusan agolchi | 


traed eu gilydd yn parhau i fod yn ddyledswydd 
gyhoedd o byd ar ddysgyblion Crist; ac oblegyd 
hyny y maent yn arfer hyny yn eu cariad-wledd- 


oedd, ac wrth dderbyn aelodau, fel ordinhad 
ddwyfol, sefydlog. Y mae cusan yn arwydd o 
gariad. Fely cyfryw yr oedd mewn mynych 
arferiad yn Judea a'r gwledydd dwyreiniol. Y 
mae genym esiamplau lluosog o hyn yn yr Hen 
Destament. Y mae'n sicr hefyd ei fod mewn 
ymarferiad yn mhlith dysgyblion Crist, yn oes- 
oedd boreuol Cristionogaeth; gan fod Justin, 
Tertulian, ac eraill o'r cyndadau Cristionogol yn 
crybwyll am ““y cusan cariad,” wrth son am yr 
agapae, neu'r cariad-wleddoedd. Ond y mae'n 
hawdd casglu oddiwrth amgylchiadau y gorchym- 
ynion apostolaidd yn mherthynas iddo, yn y 
Testament Newydd, nad oedd yr apostolion yn 
golygu ci sefydlu fel defod gyhoeddus i'w chadw 
yn yr eglwys, eithr yn unig fel anerchiad achlys- 
urol idd ei harferyd yn ol fel y byddai cyfleusta 
yn rhoddi, ac amgylchiadau lleol dygwyddiadol 
yn galw am dano. Cyn neu ar ol y gorchymyn 
y maent heb eithriad yn dywedyd, “Y mae'r 
holl saint yn eich anerch,” neu rywbeth tebyg; 
yr hyn a ddengys nad gosod defod oedd yn eu 
golwg, ond eu hanog i roddi i'w gilydd hysbys- 
rwydd o'u cariad, yn mhob dull a modd gweddus 
a chyfreithlon, fel y byddai yr achos yn galw â'r 
cyfleustra yn rhoddi. Pe buasent yn meddwl 
sefydlu defod arbenig yn yr eglwys, gallasid dysg- 
wyl iddynt ddwyn y peth i n.ewn, nid fel mater 
o ffurf, wrth derfynu eu llythyrau yn unig, ond fel 
peth o bwys yn nghorff yr epistolau; can gyfeir- 
io at y pryd, arhoddi cyfarwyddiadau gyda golwg 
ar y dullo'i chyflawni, megys y gwnaeth Paul 
gyda golwg ar swper yr Arglwydd, 1 Cor. xi. 20 
—ô4. Gan na wnacthant felly, nid oes dim yn 
amlycach na'r hyn a ddywedwyd; sef nad oedd- 
ynt yn meddwl gosod defod i gael ei harfer yn 
gyhoeddus a gwastadol yn eglwysi Crist; eithr 
yn unig yn gorchymyn iddynt amlygu eu cariad 
at eu gilydd mewn modd gweddus a chyson âg 
arfer y wlad yr oeddynt ynddi, ar bob cysfleustra 
ac achlysur a fyddent yn ymgynyg. Yn wir, y 
mae meddwl yn y gwrthwyneb yn ymddangos 
yn hollol anghyson â drwgdybiaeth ac eiddigedd 
nodadwy brodorion y gwledydd dwyreiniol. 
Gorchymynent i'w brodyr ancrch eu gilydd yn 
ol arfer y wlad yr oeddynt yn byw ynddi, 
gan edrych na byddai eu hanerchiad hwy fel 
eiddo dynion y byd, yn unig yn ffrwyth ac effaith 
moesgarwch, eithr yn ddynoethiad o'r galon. 
Hyn yn ddiau oedd mewn golwg ganddynt wrth 
alw'r arwydd (gan nad pa ddull oedd iddi) yn 
““gusan cariad,” a ““chusan santaidd.” Yr oedd 
hyn cystal a dywedyd, “* Bydded fod eich defodau 
cymdeithasol chwi nid yn unig megys eiddo'r 
byd, yn arwyddol o serch a chariad, ond. bydded 
eu bod mewn gwirionedd felly; yn cyfodi oddiar 
egwyddor o gariad dwyfol a gwir grefyddol yn yr 
enaid.” Gan hyny pan y byddo pobl Crist yn 
arfervd tuag at eu gilydd mewn cariad brawdol, 
a thymer wir dduwiol, y dull cyffredin o anerch 
a chyfarch (beth bynag fyddo,) ag sy'n ffynu yn 
y gwledydd y maent yn cyfaneddu ynddynt, y 
maent mewn ysbryd a gwirionedd, yn cyflawni 
gorchymyn yr apostolion yn ei holl ddybenion ac 
amcanion. Peth niweidiol a chwithig fyddai 
ceisio, mewn cysylltiad â chrefydd, traws-blanu. 
arferion un wlad i'r llall. Gwell eu gadael fel y 
byddont, o byddant ddiniwed, na'u newid, 


cus 


224 


CWE 


Y pabyddion a gusanasant law'r esgob, uen 
yn hytrach y fodrwy y mae'n wisgo wrth rinwedd 
ei swydd. Y mae'r Pab er yr wythfed ganrif yn 
gofyn i lywodraethwyr gwladol gusanu ei droed 
neu ei fawd ef, fel arwydd o barch a darostyng- 
iad. Y blaenafa dderbyniodd yr anrhydedd hwn 
oedd Pab Cystenyn EF. Cafodd ei roddi iddo gan 
yr ymerawdwr Justinian IF., ar ei ddyfodiad i 
Gaercystenyn, yn y flwyddyn 710. Yn nghylch 
y flwyddyn 827, gorchymynodd Valentine E.,i 
bawb gusanu ei draed ef; ac o'r pryd hwnw 
allan, y mae yn ymddangos fod.yr holl babau yn 
dysgwyl cael yr arwydd hwn o barch. Fel hyn 
““y maent yn ymddyrchafu goruwch pob peth 
aelwir yn Dduw, neu a addolir; hyd onid yw 
pob Pab megys Duw, yn eistedd yn mheml Dduw, 
ac yn ei ddangos ei hun mai Duw ydyw,” 2 Thes. 
ii.4. Pany byddo yddefod ogusanutroed ei sant- 
eiddrwydd yn cymeryd lle, y Paba wisglopan(sJip- 
per) a chroes arni, yr hon sy'n cael ei chusanu. 
Mewn amserau diweddarach nid oedd Protestan- 
iaid yn cael eu rhwymo i gusanu troed y Pab, 
eithr yn unig i blygu ychydig ar y glin wrth agos- 
au ato. Mewn gwledydd pabaidd, y gweinidog 
weithiau a gusana'r wraig yn union ar ol i'r 
briodas gymeryd lle; arhai gweinidogion Pro- 
testanaidd a gusanant y plentyn yn union ar ol 
ei fedyddio. 

Y mae'r cusan hedd yn gwneyd i fyny ran o'r 
defodau pabaidd. Rhoddir ef yn uniongyrchol o 
flaen cymun; pan y mae'r offeiriad a ddarllen yr 
offeren yn cusanu'r allor, ac yn cofleidio'r diacon, 
gan ddywedyd, “Pas tibi, frater, et ecclesiae sanct- 
ae Dei,” y mae'r diacon yn gwneuthur yr un peth 
â'r is-ddiacon, gan ddywedyd, “ Pasc tibi;” ac y 
mae'r olaf yn cyfarch y gwyr llên eraill. 

Gorchymyn Duw i frenhinoedd a barnwyr y 
ddaear, ac yn wir ibawb ydyw, “OCusanwch y 
Mab rhag iddo ddigio, a'ch dyfetha chwi o'r 
ffordd, pan gyneuo ei lid ef ond ychydig,” Ps. ii. 
10, 12. Y mae “cusanu y Mab” yn cynwys 
ynl. Bodmewn cymod ag ef.. Y mae cusan yn 
arwyddo hedd a chymod. Pan gyfarfu Esau â 
Jacob wrth ddyfod o Fesopotamia o dy Laban ei 
ewythr, efe a'i cofleidiodd, ac a'i cusanodd ef, 
fel arwydd o gymod a_ chyfeillgarwch. Cusanu 

Mab gan hyny yw cytuno âg ef— bod 
mewn heddwch ag ef—derbyn ei delerau—bod 
mewn cymod âg ef. 2. Ei garu. Y mae cusan 

n arwydd cariad a chyfeillgarwch,  Cusanodd 

afydd a Jonathan eu gilydd, fel arwydd eu bod 
yn caru eu gilydd, 1 Sam. xx. 41. Nid digon 
bod mewn cymod â'r Mab, rhaid hefyd ei garu, 
a hyny yn oruchel; canys mae yn deilwng o 
hyny, nid yn unig herwydd yr hyn yw ynddo ei 
hun, ond hefyd herwydd yr hyn a wnaeth ac a 
ddyoddefodd, Ioan xxi. 15; 1 Oor. xvi. 22. 3. 
Ymostwng ac ufyddhau iddo. Cusanodd Samuel 
Saul, i ddynodi ei ymostyngiad iddo fel brenin, 1 
Sam. x.1. Ymae Duw wedi gosod ei Fab yn 
Frenin ar Sion, ei fynydd santaidd; ac y mae yn 
gorchymyn i bawb ymostwng i'w lywodraeth, ac 
ufyddhau i'w gyfreithiau; a hyny dan boen cael 
eu dyfetha ganddo. Pan y mae dynion yn 
gwneyd felly y maent yn cusanu y Mab. 4. £i 
addoli. Eilunaddolwyr a arferent gusanu eu 
duwiau wrth eu haddoli, i ddynodi eu parch 
iddynt, 1 Bren, xix. 18; Hos, xiii. 2, Addolwyr 


yr haul, am nad allent eì gusanu ef, a gusanent 
eu llaw. Hyn ni wnaeth Job, er ei fod yn byw 
yn eu canol, Job xxxi. 37. Rhaid i ddynion 
nid yn yn unig fod mewn cymod â'r Mab, ei 
garu, ymostwng ac ufyddhau iddo, ond hefyd ei 
addoli; oblegyd yr hwn sydd uwchlaw pawb yn 
Dduw bendigedig yn oes oesoedd, y gwir Dduw 
a'r bywyd tragywyddol ydyw, Rhuf. ix. 5; 1 Ioan 
v. 20. Y rhai a wnant hyn ydynt yn ei gusanu ; 


.agwyn eu-byd pawb ohonynt: ond y rhai nis 


gwnant ydynt rwystrau ar ffordd ei deyrnas, ei 
ogoniant, a'i bobl, ac efe a'u difetha hwynt oll 
yn gynt neu yn hwyrach, o'r ffordd, Ni chant 
eu gadael ganddo o hyd ar ffordd ei waith a'i 
achos. Efe a'u dyfetha hwynt; acni bydd hyny 
yn orchwyl anhawdd iddo. Nid rhaid iddo ym- 


| gynhyrfu yn fawr, er ei ddwyn oddiamgylch, 


Effeithir ef, “pan gynheuo ei lid, ïe, ond ychyd- 
ig.” Y mae gwreichioneno hwnw yn ddigon, 
nid i ddinystrio dinasoedd, ond byd!! 

CWARTO DECIMIAID, plaid yn yr ail gan- 
rif, a elwid felly o herwydd yr haerent y dylesid 
cadw y Pasg yn ol arfer yr Iuddewon, ar y ped- 
warydd dydd ar ddeg o leuad mis Mawrth, gan 
nad pa ddydd o'r mis y dygwyddai hwnw fod. 

CWCWLL, Llad. Cucullus: math o gwlen 
cwfl, penguwch, Aet, neu gap i orchuddio y pen. 
Yn y rhif luosog, cycylau. _ Cwcwll mynach, 
(Friar's cowl,) math o orchudd pen, tebyg i 
gapau clogyn menyw, a wisgai y mynachod am 
eu penau, yn lle Aet. 

CWERYL, (Guerela, Llad.) y mater mewn 
dadl rhwng rhyw rai a'u gilydd; yr achos ag y 
byddo ymryson yn ei gylch: y cwyn neu yr 
achwyniad a wneir yn erbyn rhyw un gan un 
arall, “Na symud mo'r hen derfyn; ac na ddos 
i feusydd yr amddifad; canys eu gwaredwr hwynt. 
sydd nerthol; aca ymddiffyn eu eweryl hwynt 
yn dy erbyn di,” Diar. xxii. 10, 11, “£O. bydd 
gan neÎ gweryl (gopdn, achwyniad,) yn erbyn 
neb, Col. iii. 13. Y mae cwerylon naill ai'n 


.gyhoeddus, neu ddirgel; personol, neu gym- 


deithasol; cyfiawn neu anghyfiawn ; pwysig neu 
ddibwys: hir neu fyr: ac y maent yn teilyngu 
sylw ac ystyriaeth, yn ol fel y byddo eu han- 
sawdd gyda golwg ar y pethau hyn. Trwm fod 
cweryl rhwng cymydogion; frymach rhwng 
cyfeillion; a thrymach eilwaith rhwng brodyr. 
Y mae cweryl yn ddrwg yn y byd, yn waeth yn 
y teulu ; ac yn waeth nag un man yn yr eglwys, 
nb GN i'w-derfynu a'i symud lle byddo, 

cam cyntaf yw y goreui gynyg at hyny. 

CWESTIWN, Llad. Gn holiady neu 
ofyniad ar unrhyw achos neu fater, yn cael ei 
roddi gan un at un arall. Ffordd hyrwydd i 
gael neu gyfranu addysg, yw gofyn cwestiwn ; 
ond dylid gofalu am fod y cwestiwn a_ ofynir yn 
berthynasol, yn deg, cynwysfawr a goleu: oble- 
gyd y mae llawer o gwestiynau anmherthynasol, 
annheg, disylwedd, aneglur, ffol, ac anorphen yn 
cael eu gofyn yn aml. Dyben cyffredinol cwes- 
flwn yw cael addysg: ond y mae yn fynych yn, 
cael ei ofyn, a hyny gyda. deheurwydd ac addas. 
rwydd neillduol, er tynu sylw ac ystyriaeth, 
ac felly i gyfranu addysg. Ac yn wir, y mae 
gofyn cwestiwn addas a pherthynasol yn tu- 
eddu yn amli daflu mwy o oleuni er fater na 
dywedyd llawer arno. Y mae hyn yn eglur 


CWP N 


225 


cwY 


oddiwrth yr arferiad gyffredinol o addysgu ieu- 
enctyd trwy eu holwyddori. Gwel Catechism. 

CWFAINT, (convent) abatty, mynachlog, 
cynullfa, neu gynulleidfa o fynachod. Gwel 
Abatty, Mynachlog. 

CWINTILIAID, cangen o'r Menoniaid, a elwid 
felly oddiwrth y broffwydes Cwimntilia,. Eu tyb 
wabaniaethol ydoedd, y dylasai merched a gwra- 
gedd gael eu derbyn i weini y swydd offeiriadol 
ac esgobaethol. Sylfaenent eu tyb ar Gal. iii. 28. 
Haerent fod i Philip y diacon bedair o ferched, y 
rhai oeddynt broffwydesau, ac yn ddiamheu, o'u 
.plaid hwy. Peth arferol yn eu cynulleidfaoedd 
hwynt oedd gweled morwynion yn dyfodi mewn 
yn eu gwisgoedd gwynion, gan bersonoli proffwyd- 
esau. 

CWMWL, neu CYMWL, (o cyfniwl, neu 
cynifwl, mal pe dywedid 2uvedoeXMov, medd 
Richards,) yn briodol, a arwydda gasgliad o 
ronynau dyfrllyd, neu darth cragedig yn yr awyr, 
yr hwn yn aml a dywylla oleuni yr haul: a 
thrwy ryw gyfnewidiad yn nhymheredd yr 
wybren, y gronynau a ymunant, ac a ddisgynant 
yn wlawar y ddaear, 2 Sam. xxii. 12 ; Job xxxviii. 
9; xxvi. 8.. Yn gyffelybiaethol, rhyw amgylch- 
iadau tywyll, digalon, ac adfydus, Preg. xii. 2; 
Galar. ii. 1, neu luaws mawr o ddynion, Esa. lx. 
8; Heb. xii. Il, “Cwmwl o dystion wedi ei 
osod o'n hamgylch;” (mepueuuevo nw veooc 
Juaprvpav, ) tra thebyg bod yr apostol yn cyfeirio 
at y lluoedd oeddynt yn amgylchu yr ystod yn y 
campau olympaidd, yn edrych ar y.rhedegwyr 
yn rhedeg ; a'i fod yn meddwl wrthynt, y lluoedd 
sy yn edrych ar y rhedegwyr ysbrydol yn ym- 
drechu am gamp uchel alwedigaeth Duw yn 
Nghrist Iesu ; y rhai ydynt fel y defnynau yn y 
cwmwl yn anifeiriol. Y mae llygaid Duw, 
Crist, angylion, seintiau, diafliaid, duwiolion, ac 
annuwiolion arnynt. Dylai hyn, yn mhlith 
pethau eraill, beri iddynt ymwroli, ymdrechu, a 
bod yn wyliadwrus i gadw at y rheol, aci gyraedd 
y wobr. Tybia rhai fod y cwmwl â pha un yr 
arweiniwyd Israel trwy y Mor Coch, a thrwy yr 
anialwch, yn gysgod o Grist, yn ei berson a'i 
gyfryngdod. Ond y mae yn sicrach ei fod yn 
arwydd o'r dyogelwch a'r amddiffyniad ag yr 
oedd Israel yn eì gael gan Dduw; y prydferth- 
wch a'r gogoniant ag yr oedd Duw yn ei roddi 
arnynt; yn gystal ag o'i bresenoldeb grasol gyda 
hwynt, i'w harwain a'u cyfarwyddo yn eu holl 
deithiau trwy yr anialwch, hyd nes iddynt ddy- 
fod i Ganaan, Ps. lxxviìi. 14; cv. 30; Es. iv. 5. 
Tra yn cael ein tywys gan air Duw, yr ydym yn 
teimlo yn ddyogel : ond nid dyogel rhoddi gormod 
o ffrwyn i ddychymyg. Dichon fod gwaith Duw 
yn llefaru, ac yn datguddio ei hun i'w bobl gynt 
mewn cwmwl, yn arwyddo ei fawrhydi, yn 
nghyd â thywyllwch yr oruchwyliaeth yr oedd- 
ynt hwy dani, yn gystal ag aneglurdeb cymhar- 
iaethol y datguddiad yr oedd efe yn ei roddi o 
hono eì hun. iddynt, Deut. v. 22; Ps, xcvii. 2. 

CWPAN, (Heb. y'n3. Cal. ny a syjn. 
Gr. KvreAX0v. Saes. Cup) yn briodol, a arwydda 
phiol neu lestr bychan i yfed o hono, wedi ei 
wneuthur o aur, arian, pren, neu bridd, Diar. 
xxiii. 31. Yn draws symudol, yr hyn a fyddo 
yn y llestr; megys, “Y cwpan hwn yw y 


Testement Newydd yn fy ngwaed,” hyny yw, 
yr hyn sydd yn y cwpan hwn yw y Testa- 
ment Newydd yn fy ngwaed. A thrachefn, 
“ Cynifer gwaith bynag yr yfoch y cwpan hwn ;” 
h. y., yr yfoch yr hyn sydd ynddo; oblegyd nis 
gellir yfed y llestr, 1 Cor. xi. 25, 26, 27. Yn 
gymhariaethol, cwpan a arwydda y gyfran o 
gysur neu ofid a ddygwyddo i ran pob un, Ps. xvi. 
2; CXVI, 13; xi. 6 ; xxiii. 5; lxxv. 8; Es. li, 1/.; 
Mat. xx. 23; xxvi. 31; Ioan xviii. 1l. Cwpan 
yr Arglwydd, neu gwpan y fendith, y gelwir y 
gwin yn y cymun; oblegyd mai yr Arglwydd 
Iesu Grist a'i gosododd, i'w anrhydedd a'i 
ogoniant ei hun; ac oblegyd iddo ei fendithio 
a'i fod o fendith, ac yn arwyddo y fendith 
werthfawr o faddeuant pechodau i'w bobl ef, 
1 Cor. x. 16; xi. 27. Mewn hollol wrthwyneb- 
iad i eiriau eglur yr Arglwydd Iesu Grist, yr hwn 
a ddywedodd, “yfwch bawb o hwn,” y mae y 
Pabyddion yn atal y gwin oddiwrth y gwyr 
lleyg, neu y bobl gyffredin, gan gyfyngu y fraint 
o gymuno o'r ddau ryw yn unig i'r offeiriaid, neu 
y gwyr llên. Gwel Phiol. 

CWSG, gorphwysder, esmwythder, tawelwch, 
hân. Y mae pedwar math o gwsg; sef yn l. 
Cwsg naturiol, yn cynwys ataliad gweithrediad , 
rheolaidd y synhwyrau corfforol a'r galluoedd 
eneidiol, dros dymor, er mwyn adfywio a dadebru 
natur, Gen. xxviii. 11... Y mae hwn yn fendith 
fawr, os bydd yn gymhedrol, esmwyth, a phrydlon. 
2. Cwsg ysbrydol neu foesol, neu gwsg y meddwl, 
Rhuf. xiii. 11; Eph. v. 14. Y mae hwn yn 
gynwysedig mewn anystyriaeth o bethau ysbrydol 
a thragywyddol; esmwythder twyllodrus mewn 
cyflwr. drwg; diofalwch ac esgeulusdod yn 
nghylch achos yr enaid; calongaledwch a di- 
deimladrwydd dan oruchwyliaethau chwerw a 
thyner rhagluniaeth, yn nghyd a gweinidogaeth 
yr efengyl; a segurdod a diogi gyda golwg ar 
gyflawniad dyledswyddau moesol a chrefyddol., 
Y mae hwn yn magu anwybodaeth; yn atal 
cynydd, cysur, a dyddanwch yr enaid ; yn peryglu 
dyogelwch amserol a dedwyddwch tragywyddol 
ei ddeiliaid ; yn atal eu defnyddioldeb yn eu holl 
gylchoedd ; ac yn niweidio crefydd, ac atal ei 
llwyddiant yn y byd. 3. Cwsg barnol, yn gyn- 
wysedig mewn calon-galedwch a dideimladrwydd 
hollol, Esa. xxix. 10; Math. xiii. 14, 15... Nid, 
yw hwn onid gradd uwch o gwsg ysbrydol. 4, 
Cwsg marwolaeth ; yr hwn a elwir felly o her- 
wydd fod y corff mewn cyflwr anweithgar a 
dideimlad tra y mae dan awdurdod angeu, ac i 
arwyddo na chaiff aros yn y sefyllfa hono byth 
eithr y caiff ei adfywio, dihuno, a'i adgyfodi yn y 
dydd olaf, Jer. li. 39; Dan. xii. 2; Ioan xi. 11; 
l Cor. xv. ôl. 

CWTWS, coelbren; neu yr hyn a ddygwydd 
i ryw un wrth goelbren. Tybir ei fod yn deill- 
iaw oddiwrth cw; rhan neu ddarn o ryw beth. 
“Yn nghabol-feini'r afon yr oedd dy gwtws,” 
hyny yw, dy ran, Esa. lvii. 6, 

CWYMP, syrthiad, llithrad. Y gwrthwyneb i 
safiad. Yn gymhariaethol, y mae'n arwyddo, 
iselhad neu ddarostyngiad, Diar. xvi. 18.. Y mae 
amryw gwympiadau yn cael son am danynt yn 
yr ysgrythyrau, a chan dduwinyddion ; megys yn 

1. Cwymp yr angylion, 2 Pedr ii. 4; Jud. 6. 
Nid yw'r ysgrythyr yn rhoddi darluniad helaeth 


CcWY 


ac eglur yn mherthynas i'r amgylchiad galarus 
hwn. Ond eto y mae mewn ffordd bendant neu 
arwyddol, uniongyrchol, neu anuniongyrchol, yn 
ein cynhysgaeddu â gwybodaeth go eglur o amryw 
o bethau pwysig yn mherthynas iddo. Yn 
mhlith pethau eraill, gellir nid yn unig bod yn 
sicr o wirionedd y ffaith, ond hefyd gellir casglu 
oddiwrth reswm a Beibl, yn 1. J'r amgylchiad 
ddygwydd yn gynar neu yn foreu iawn. “* Y mae 
y diafol yn pechu (ar apymc), o'r dechreuad ;” 
sef o ddechreuad amser, 1 Ioaniii. 8. Pa un ai 
arol neu cyn creu y ddaear y dygwyddodd, nid 
ellir penderfynu : ond y mae yn sicr iddo gymer- 
yd lle cyn cwymp dyn; oblegyd y diafol a dem- 
tiodd Efa i fwyta y ffrwyth gwaharddedig, 2 Cor. 
xi. 3. 2. 7 lawer o honynl gwympo ar unwaith, 
Marc. v.9. 3. Mai bulchder ac uchelgais oedd y 


' pechod a achlysurodd eu cwymp. Gellir casglu 


hyn oddiwrth eiriau Paul wrth Timotheus, pan y 
mae wrth ddarlunio cynheddfau esgob yn dywed- 
yd yn mhlith pethau eraill, “ Nid yn newydd- 
ian, rhag iddo, gan ymchwyddo, (rvgo0ec) syrthio 
i ddamnedigaeth diafol;” 1 Tim, iii. 6; yr hyn a 
gynwys mai ymchwyddo a achlysurodd ei gwymp 
et. 4. Iddynt syrthio yn wirfoddol. Pechu a 
wnaethant; yr hyn a gynwys drosedd gwirfoddol 
o gyfraith adnabyddus, neu y gallasid ac y 
dylasid ei gwybod, 2 Pedrii.4. Peidio a “ chadw 
eu tywysogaeth rv apynv) a wnaethant, a 
gadael (amoXMmrovrac) yn wirfoddol, eu trigfa (ro 
tôtov oumrnpuv) eu hun,” Judas 6. Y mae'r 
angylion yn cael eu darlunio megys yn rhagori 
mewn gwybodaeth, ac y mae y cyfrwysdraa briod- 
olir i'r angylion syrthiedig,(yr hwn nid yw amgen 
gwybodaeth wedi ei cham ddefnyddio,) yn dangos 
iddynt bechu yn wirfoddol, gan iddynt bechu yn 
wybodus. Y mae yr ystyriaeth nad oedd neb 
i'w temtio, yn ychwanegu yn fawr at eu heuog- 
rwydd; ac yn brawf ychwanegol o wirfoddoldeb 
eu bai. 5. Eu bod mewn undeb ag un pen, neu 
arlywydd, yr hwn tebygol ydoedd flaenor eu gwrth- 
ryfel, a'r achos dechreuol o'u cwymp; e'r hwn a 
elwir yn benaeth y cythreuliaid; yn gryf arfog ; 
yn dywysog llywodraeth yr awyr; yn dduw y 
byd hwn; yn ddraig, hen sarff, satan, diafol, yr 
un drwg, &c. 6. Nad oedd pechod “ hwn.” yn 
effeithio ar neb o'r hib angylaidd ond y cyfryw ag 
oedd yn cytuno ag ef mewn. gwrthryfel personol yn 
erbyn Duw; ac o ganlyniad, nad oedd efe yn 
gynrychiolwr iddynt hwy, megys yr oedd Adda 
i'w hiliogaeth yn y cyfamod Paradwysaidd. Y 
mae hyn yn eglur oddiwrth yr ystyriaeth i lawer 
o'r angylion gadw eu dechreuad; yr hyn sydd 
yn profi fod parhad eu dedwyddwch hwy yn 
ymddibynu, cyn eu sefydliad yn eu cyflwr de- 
chreuol, ar ufydd-dod personol pob un, ac nid ar 
unrhyw gyfansoddiad cyfamodol, megys eiddo 
Duw â dynolryw yn eu pen cyffredinol, Adda. 
7. Fod eu cwymp a'u dinystr yn anadferadwy, 
Judas 6. Ni agorwyd drws o obaith iddynt hwy, 
ac ni chant eu hadferu byth o'r cyflwr isel a 
thruenus ag y maent ynddo. Tybia rhai ei fod 
yn weddus i'r trosedd cyntaf o'r gyfraith ddwy- 
fol gael ei gosbi â dinystr anadferadwy; a bod 
amgylchiadau y cyflawniad o hono yn galw am 
ataliad ffafr a thrugaredd oddiwrth ei gyflawn- 
wyr yn dragywydd; megys, iddynt bechu yn 


226 ï 


cwy 


wirfoddol a gwybodus —yn y nefoedd—yn y cyf- 
lawn fwyniant o ddedwyddwch perffaith — ac 
hefyd, heb neb i'w temtio, ac heb un esiampl 
ragflaenol ger eu bron.— Bate's works, fol. ed. 
p. 127,128. Gwel Angylion, Cythreuliaid. 

II, Cwymp dyn. 

Wrth gwymp dyn y golygir ei ymddifadiad o'r 
perffeithrwydd a'r dedwyddwch hwnw, â'r hwn 
y cafodd ei gynhysgaeddu gan Dduw yn ei gre- 
adigaeth, mewn canlyniad i'w waith yn troseddu 
ei orchymynion, ac yn pechu yn wirfoddol yn ei 
erbyn, Preg. vii. 29. Y mae digon, a mwy na 
digon o brofion eglur ac anwadadwy o'r gwirion- 
edd galarus hwn. Os edrychwn i'r ysgrythyrau 
santaidd y mae'r rhai hyn wedi eu britho â thyst- 
iolaethau pendant, eglur, ac anwadadwy i'r ffaith. 
Uchel gyhoeddant, “Nad oes neb cyfiawn, nac oes 
un; nad oesneb yn deall, neb yn ceisio Duw ;” gan 
sicrhau, “fod pawb wedi pechu, a myned yn ol 
am ogoniant Duw; ac mai trwy un dyn y daeth 
pechod i'r byd, a marwolaeth trwy bechod; ac 
mai felly yr aeth marwolaeth ar bob dyn, yn 
gymaint a phechu o bawb,” &c. Os darllenwn 
weithion y doethion paganaidd, y rhai ni chaws- 
ant gyfle erioed i weled gair Duw, nac i wybod 
meddwl y Goruchaf ar y mater, cawn eu bod 
hwythau yn cytuno yn mherthynas i'r ffaith; ac 
felly yn cadarnhau y desgrifiad ysgrythyrol o 
drueni dyn. Y sawl a ewyllysiant weled casgliad 
helaethach o ymadroddion detholedig allan o ys- 
grifeniadau yr athronwyr paganaidd ar y mater 
hwn, darllenant Fol. ed. of Howe's works, vol. 1. p. 
147—150. “Os edrychwn ar drueni dyn fel 
trigianydd y byd naturiol, y mae'n amlwg mai 
creadur syrthiedig ydyw. Y mae annrhefn y 
belen yr hon yr ydym ni yn ei phreswylio, a'r 
fflangellau arswydus â pha rai yr ymwelir â hi â 
hwynt; amgylchiadau galarus ac echryslon ein 
genedigaeth ; llafur poenus a pheryglus gwragedd 
wrth esgor; ein haflendid, anwybodaeth, noeth- 
der, a'n sefyllfa naturiol ddigymorth; y tywyll- 


| wch dudew ag yr ydym ynddo yn naturiol gyda 


golwg ar Dduw a phethau byd tragywyddol; 
gwrthryfel cyffredinol y greadigaeth anifeilaidd 
yn ein herbyn; y gwenwyn cuddiedig ag sy'n 
barod i'n dinystrio yn y byd anifeilaidd, llysieuol 
a mwnol; y llafur a'r chwys ag yr ydym yn 
agored iddynt; cystuddiau annifeiriol bywyd, yn 
nghyd a chwerwon loeson angau, yn cydunoi 
brofi y ffaith. Heblaw hyny y mae yr un peth 
yn eglur, os bydd i ni ystyried dyn fel dinasydd 
y byd moesol. Y mae ei gyflawniad o bechod— 
ei esgeulusdod o'i ddyledswydd—goruchafiaeth ei 
chwantau corfforol ar ei gynheddfau eneidiol, 
llygriad y cynheddfau ag sy'n gwneyd pen da, 
megys y deall, y dychymyg, y cof, a'r rheswm — 
anurddiad y cynheddfau âg sy'n cyfansoddi calon 
dda, sef yr ewyllys, y gydwybod, a'r serchiadau 
—ei ddyeithrwch amlwg i Dduw—ei ddiofalwch 
rhyfedd am ei berthynasau agosaf —eì ddiofalwch 
rhyfeddach am dano ei hun—ei dymherau ffiaidd. 
—toriad allan cyffredinol llygredd dynol yn 
mhawb; a'r dylifiad cyffredinol o hono dros yr 
holl genhedloedd ag sydd yn cyfaneddu y byd 
isod hwn, yn uchel gyhoeddi yr un peth. Can- 
fyddir rhai profion argyhoeddiadol o'r dirywiad 
hwn yn y tueddiad cyffredinol sydd yn nynolryw at, 
chwareuyddiaethau gweigion, afresymol, a chreu- 


cwY 


227 


cwyY 


lon; yn nghyffredinolrwydd y pechodau mwyaf 
ffiaidd, annuwiol, annynol a dieflig; yn yr am- 
gylchiadau mwyhaol ag sy'n cydfyned yn aml â'r 
amlygiadau o bechod; yn yr amrywiol ymdrech- 
ion aneffeithiol a wneir er atal ei orlifiad; yn y 
gwrthwynebiad ffyrnig y mae yn ei wneuthur 
iras dwyfol yn yr annychweledigion; yn ym- 
drechiadau rhyfedd dynion da âg ef; ac yn y dyb 
afresymol ag y mae dynion diailanedig yn ei 
choleddu yn mherthynas i'w daioni eu hunain.” 
Yr enwog Howe yn cymharu dyn syrthiedig i 
deml wedi eì dinystrio, a ddywed, “' Yr adfeiliad- 
'au uchelwych ydynt eglur i bob llygad, yn dwyn 
yn eu talcen, (yn weledig eto) yr argraff alarus 
hon, “Yma unwaith y irigai Duw' Y mae 
digon o agwedd a chyfansoddiad rhyfeddol enaid 
dyn yn aros, i ddangos i'r presenoldeb dwyfol 
unwaith fod yn trigo ynddo; mwy ma digon 
o amnferthwch drygionus, ì gyhoeddi ei fod yn 
awr wedi ymadael a myned ymaith. Y lampau 
ydynt wedi diffodd, a'r allor wedi ei dym- 
chwelyd; y goleuni, y cariad ydynt yn awr wedi 
diflanu, y rhai unwaith oeddynt, un yn tywynu 
gyda'r fath. ddysgleirdeb nefolaidd, a'r llall yn 
cyneu gyda'r fath wresogrwydd duwiol. Y mae y 
canhwyllbren aur wedi ei. ddodi o'r neilldu, a'i 
daflu ymaith fel peth difudd, i'r dyben i wneuth- 
ur lle i orsedd tywysog y tywyllwch. Y mae'r 
arogldarih cysegredig, yr hwn ydoedd yn dyrch- 
afu yn gymylau o beraroglau hyfryd, wedi ei 
gyfnewid am darth gwenwynllyd uffernol; ac 
yma yn lle perarogl y mae drewdod. Trefn 
harddwych y ty hwn sydd wedi ei throi oll yn 
gymysgedd. Jarddwch santeiddrwydd, yn an- 
mhuredd drewllyd. .Ty gweddi yn ogof lladron, 
a'r rhai hyny o'r fath waethaf ac echryslonaf; 
canys pob chwant sydd leidr, a phob lladrad yn 
gysegr yspeiliad: ysglyfaeth, ac yspail wastadol 
a gyflawnir ar bethau santaidd. Y galluoedd 
ardderchog a. fwriadwyd ac a gysegrwyd 1 fyfyr- 
dod a hyfrydwch dwyfol ydynt wedi eu trosi i 
wasanaeth yr eilunod gwaelaf, ac yn cael eu 
defnyddio i'r golygiadau a'r cofleidiadau ffieidd- 
iaf: i edrych ar a pharchu oferedd celwydd, ìi fagu 
a meithrin chwantau drygionus. Mor ddrygionus 
y gwnaeth y gelynion yn y cysegr! Fel y dinystr- 
iasant ei waith cerfiedig, a hyny hefyd â bwyaill a 
morthwylion; swn y rhai ni chlybuwyd yn ei 
adeiladiad, llawer llai yn ei ddinystr. Gwelwch 
ddarnau'r cerfiad cywrain ag oedd unwaith yn 
harddu palas y Brenin mawr, gweddillion y 
drychfeddyliau cyffredin, argrafnadau bywiol 
rhyw wirionedd annilêedig, y drychfeddyliau teg 
o bethau, y gorchymynion darllenadwy eto, yn 
nghylch pethau ymarferol. Wele! gyda'r fath 
gywirdeb y mae'r darnau drylliedig yn dangos y 
rhai hyn wedi eu cerfio â bys Duw, ac fel y gor- 
weddant yn llarpiedig a gwasgaredig, un yn y 
gongl dywell 4m, un arall yn y lal, wedi eu 
claddu mewn tyrau o dom ac ysgarthion. Nid 
oes yn awr un gyfundraith, un llech gyfan o wir- 
ioneddau cytunol i'w chael, nac un cyfansoddiad 
santeiddrwydd. Ac os byddi neb trwy lafur a 
thrafferth ymgynyg tynu allan un darn yn y fan 
hon, a dau yn y fan arall, a'u gosod yn nghyd, 
gwasanaethant yn hytrach i ddangos mor odiaeth 
oedd y gwaith dwyfol ar y cyntaf, nag er defnydd- 
ioldeb presenol, er y dybenion rhagorol i ba rai y 


bwriadwyd y cwbl ar y cyntaf. Rhai darnau a 
gytunant ac a arddelant eu gilydd; ond, O! mor 
gynted y dyrysir ac y diswyddir ein hymchwil- 
iadau a'n hymdrechiadau! Pa gynifer o gynhyg- 
ion a wnaethpwyd er cwymp arswydus a dinystr 
yr adail hon, i gyfansoddi drachefn y gwirionedd - 
au o wahanol rywion mewn trefn reolaidd, er 
gwneyd i fyny gyfundraith o wybodaeth ddefn- 
yddiol! Ac wedi cynifer o oesoedd nid oes dim 
wedi ei orphen o un math. Weithiau camosodir 
gwirioneddau, a'r hyn a berthyn i un rhyw a 
drosglwyddir i un arad, lle na byddo iddo ieuo 
yn gymharus; weithiau dodir cyfeiliornad i mewn, 
yr hyn sy'n dryllio a therfysgu y cysawd oll. A'r 
hyn a wneir trwy gryn lawer o lafur ofer âg un 
llaw, a falurir yn ddrylliau gan y llall; ac y mae 
yn orchwyl oes ddilynol i ysgubo ymaith weoedd 
meinion un /faenorol. _ A'r gwirioneddau hyny 
ag ydynt o fwyafo ddefnydd, er nad y mwyaf 
anamlwg, ydynt y rhai ag y sylwirlleiaf arnynt; 
eu tuedd a'u dyben a esgeulusir, neu rhyddheir 
a dryllir hwynt i'r fath raddau fel nad yw yn 
alluadwy eu gweithio hwynt i mewn, fel ag i 
gymeryd gafael ar yr enaid; eithr cyhwfanant fel 
tybiau gweinion aneffeithiol heb fod yn arwydd- “ 
ocau dim. Hyd yn nod eu galluoedd sylfaenol a 
ysgydwir ac a ddadgymalir, a'u trefn gyda golwg 
ar eu gilydd a gymysgir, ac a dorir. Fel nad 
yw yr hyn a ystyrir yn bwysig yn cael eì ystyried; 
na'r hyn a ganmolir megys yn ddewisol a hardd, 
yn cael ei garu a'i ddewis. I6, nid yw y gwir- 
ionedd yr hwn sy'n ol duwioldeb yn gymaint yn 
cael ei anghredu, ag yw yn cael ei gasau, eì ddal 
mewn anghyfiawnder ; ac y mae yn tywynu megys 
goleuni rhy wanaidd, yn y tywyllwch adwythig 
hwnw, yr hwn nid yw yn eì amgyffred. Yn 
nghanol yr holl gymysgedd hwn, yr ydych yn 
dyfod megys i balas dinystriedig rhyw dywysog 
mawr, yn yr hwn yr ydych yn canfod yma ryw 
weddillion colofn ardderchog, acw ryw. ddarnau 
briwedig o ryw ddychymyg cywrain, oll.yn gor- 
wedd yn ddisylw yn nghanol crug o dom, Nid 
yw efe yr hwn sy yn eich gwahodd i sylwi ar 
enaid dyn, yn rhoddi i chwi ond golwg arall 
gyffelyb arno, ac nid yw ond dywedyd wrthych, 
Weley difrod! pob peth yn anghymen a gwag. 
Fel pe cynhygid ffugio bod y presenoldeb dwyfol 
ynddo, y gellid gofyn, Os yw Duw yma, paham 
y mae fel hyn? Y mae gogoniant gwyw- 
edig, tywyllwch, annrhefn, anmhuredd, a chyflwr 
adfeiliedig y deml hon yn mhob ffordd, yn dangos 
yn rhy amlwg fod y preswylydd wedi ymadael.” 
Howe's works, vol. i., pp. 155, 156. 

Er fod goleuni natur ei hun yn profi, fel y 
dangoswyd wirionedd y ffaith o gwymp dyn, eto, 
i'r Beibl, ac i'r Beibl yn unig, yr ydym yn 
ddyledwyr am y wybodaeth sydd genym yn mher- 
thynas i natur, dull, ac amgylchiadau y dygwydd- 
iad. Y mae goleuni natur yn dangos fod hyny 
yn bod, ond nid yw yn dangos pa fodd y dyg- 
wyddodd; y mae yn dangos mai gwir y ffaith, 
ond nid yw yn dangos pa bryd, na'r amgylchiad- 
au dan ba rai y cymerodd le. Ond y mae'r Beibl 
yn rhoddi darluniad rhesymol o'r pethau hyn oll. 
Os edrychwn i'w dudalenau cawn i Dduw greu 
dyn yn wryw ac yn fenyw, yn berffaith ar ei 
ddelw ei hun, Gen.i. 26, 27; iddo ei osod yn 
ngardd Eden, yr hon ydoedd yn llawn o bob coed 


cwY 


228 


CYB 


a ffrwythau teg i'r golwg, a_ dymunol i'r ar- 
chwaeth, i lafurio'r ardd a'i chadw, Gen.ii. 15; 
iddo ganiatau iddo gymeryd yn ymborth o ffrwyth 
' pob pren o'r ardd ond pren gwybodaeth da a 
drwg, yr hwn oedd yn nghanol yr ardd, am yr 
hwn y dywedodd, “ Na fwyta o hono; canys yn 
y dydd y bwytai o hono, gan farw y byddi 
farw,” Gen. ii. 16, 17 ; i ddyn trwy hudoliaeth 
y diafol ar lun sarff, neu yn hytrach mewn sarff, 
fwyta o ffrwyth y pren hwnw, yn groes i 
orchymyn Duw, ac felly iddo ddwyn ei hun a'i 
holl hiliogaeth yn agored a than awdurdod marw- 
olaeth ysbrydol, naturiol, a thragwyddol, Gen. 
iii. 1—6; Rhuf. v. 12. Dyma hanes y ffaith. 
Yn mherthynas i'r dull a'r amgylchiadau dan 
ba rai y cymerodd le, gellir sylwi i'r diafol 
wneuthur defnydd o'r sarff fel offeryn i ddwyn 
eì amcan melldigedig i ben, oblegyd ei chyfrwys- 
dra, a chynefindra dyn â hi—iddo trwy ac yn y 
sarff ymosod ar y wraìg pan ar ei phen ei hun, 
tebygol, yn absenol oddiwrth Adda, ac iddo 
lwyddo gyda hi—iddo ymosod ar Adda trwy y 
wraig, a llwyddo gydag yntau; ac felly iddo 
gwblhau ei amcan uffernol—ac i ddyn oddef 
iddo ei hunan gael ei dwyllo trwy ddrych- 
feddyliau cymysglyd yn mherthynas i dda a 
drwg, wedi eu cymdeithasu âg awydd am radd 
uwch o berffeithrwydd, gan gymeryd ei reoli 
gan eì chwantau anianol mewn gwrthwynebiad 
i'w reswm, Gen. iii. 1—6. Fel hyn yr ymddyg- 
odd y chwant, ac yr esgorodd y chwant 
hwnw ar y pechod cyntaf, ac yr esgorodd 
hwnw ar farwolaeth!  Ffrwythlon dad yr 
holl ofididau oedd hwnw i Addaa'i hil... Nid yw 
yn ymddangos fod pechodau dilynol Adda yn 
effeithio ar neb o'i hil, gan nad oedd efe mwy- 
ach yn eu cynrychioli, am fod y cyfamod Para- 
dwysaidd trwy hwnw wedi ei dori a'i ddiddymu ; 
fel nad oes dim o hono, na pherthynol iddo, yn 
hanfodi, ond ei felldith. Trwy un camwedd, yn 
gystal a thrwy um» dyn, y daeth y farn ar bob 
dyn i gondemniad, Rhuf. v. 16. Nid yw yn 
ymddangos ychwaith y buasai gwaith y wraig 
yn bwyta o'r ffrwyth gwaharddedig yn effeithio 
dim, oddigerth arni Aê eì Aun; oblegyd wrth 
Adda yr oedd Duw wedi dywedyd, “Na fwyta 
o hono;” ac âg ef y gwnaeth efe y cyfamod 
Paradwysaidd fel ei chynrychiolwr hi a'i holl 
hiliogaeth. Yr oedd y pechod hwn o eiddo y 
dyn cyntaf yn cynwys yr anghrediniaeth mwyaf 
—-y balchder ffìieiddiaf, yr anniolchgarwch ech- 
ryslonaf—dirmyg eglur ar fawrhydi a chyfiawn- 
der Duw—ynfydrwydd digyffelyb—yn nghyd a 
chreulondeb tuag ato ei hun a'i holl hiliogaeth. 
Yn mherthynas i'r pryd y cymerodd yr amgylch- 
iad galarus le, nid oes genym ddim i'w ddywedyd, 
ond ei bod yn debygol oddiwrth ansawdd yr hanes 
ysgrythyrol, iddo gymeryd lle yn ebrwydd iawn 
ar ol creadigaeth dyn. Pa mor ebrwydd nid 
ydym yn gallu penderfynu. Gwel _ Cyfamod 
Paradwysaidd, Marwolaeth, Dyn. 

1lI. Cwymp Anghrist, Dat. xviii. 20. Y mae 
gwahanol dybiau yn mhlith duwinyddion yn 
nghylch yr amser penodol y cymer hyn le. 
Tybia Brown mai tua diwedd 1260 o flynyddoedd 
o deyrnasiad anghrist y cymer y plâau y sonir 
am danynt yn llyfr y Datguddiad le, ac y par- 
hant hyd y flwyddyn 1290 o'i deyrnasiad; ac 


| 


mai yn y flwyddyn 1835 oddiar ei gyfodiad y cyr- 
aedd yr eglwys ganolbwynt ei gogoniant efeng- 
ylaidd, Dan. xii. 11, 12. “'Os, (medd efe) y 
bydd ini gyda'r ddau enwog Newton a Low- 
man, i amseru ei gyfodiad oddiwrth sefydliad y 
Pab yn dywysog gwladol, yr hyn a gymerodd le 
B.A. 750, neu 766. Bydd i'r flwyddyn 1335 
ddygwydd B.A. 2085, neu 209]. Yr ydwyf yn 
hytrach yn cael fy nhueddu i amseru cyfodiad 
anghrist oddiwrth ei waith yn arddelwi yr hawl 
o fod yn ben cyffredinol yr eglwys, B.A. 606, 
neu 608: canys yn hyny yr ydwyf yn golygu 
fod y cyfenwad anghrist yn benaf yn perthyn 
iddo; ac yna bydd i'r flwyddyn 1335 ddygwydd 
B.A. 1941, neu 1943.” Ond tybia Jonathan 
Edwards y cymer hyn le yn llawer cynt; ae ar 
yr un pryd, nad ellir rhagfynegu y flwyddyn 
benodol y bydd iddo ddygwydd, oblegyd “na 
herthyn i ni wybod yr amserau a'r prydiau, 
gyda golwg ar hyn mwy na phethau eraill) y 
rhai a osododd y Tad yn ei feddiant ei hun.” 
Tybia yr un gwr enwog, mai yn raddol y cymer 
ei gwymp le, megys ei gyfodiad; ac megys cyf- 
odiad a chwymp ei gynllun, Babilon gynt; a'i 
fod wedi hir ddechreu eisoes; ac y bydd iddo 
barhau yn ddiorphwys ìi fyned yn mlaeu fwy fwy 
hyd nes ei fod wedi ei hollol ddiddymu, a_ holl 
deyrnasoedd y ddaear wedi myned yn eiddo ein 
Harglwydd ni, a'i Grist ef. Y mae efe trwy 
resymau cyfion, yn dangos fod lladdiad y tystion 
yn amgylchiad ag sydd wedi cael ei gyflawni 
eisoes; ac nad yw gair Duw mwyach i gael ei 
rwymo, ei weision eu caethiwo, na'i bobl eu 
merthyru; ond y cynhydda goleuni, rhyddid, a 
chrefydd fwy fwy o hyd, nesi'r eglwys fyned yn 
ben moliant ar yr holl ddaear. .Edwards' Works, 
vol. 2, p. 495—534. 

CWYN, Heb. n»p, achwyniad, galarnad; 
cynghaws, neu achos yn cael ei brofi wrth gyf- 
raith mewn llys gwladol. 

CYBYDD-DOD, neu GYBYDD-DRA, (cwb,) 
chwant neu awydd anghymedrol am yr hyn nid 
ydyw genym, yn cael ei gymdeithasu âg anfodd- 
lonrwydd i'r byn sydd yn ein meddiant. 

Y mae cybydd-dod yn cynwys, yn l. Gofal 
awyddus, pryderus, yn nghylch pethau y byd 
hwn. 2. Rheibusrwydd yn yr ymofyniad am 
danynt. 3. Ymarferiad o foddion anghyfreithlon 
er eu cael. 4, Gafaelusrwydd ynddynt, neu 
wydnedd i ymadael â hwynt wedi eu cael. 

Y mae cybydd-dod yn bechod ag sy mewn 
modd rhyfedd yn ymwthioi mewn i galon dyn 
ac yn enill goruchafiaeth arno. Herwydd hyn 
y mae yn aml yn ymddangos yn debyg i 
rinwedd; yn ei amddiffyn ei hun âg amryw 
resymau golygus; ac yn dyrchafu ei ddeiliaid i 
sefyllfa anrhydeddus yn ngolwg dynion, o her- 
wydd ei gyfoeth. Ni ddichon, fel y dywed. un, 
fod un pechod mwy afresymol na chybydd-dod.” 
Y mae yn anghyfiawn; o herwydd nad yw 
(trachwant eithr chwenychiad bod felly: yn greu- 
lon; gan ei fod yn caledu y galon yn erbyn pob 
rhyw leisiau cwynfanus: yn anniolchgar; gan ei 
fod yn peri i'w ddeiliaid anghofio rhwymedig- 
aethau blaenorol, a chynorfhwyau presenol: yn 
ffol, gan ei fod yn dinystrio y cymeriad, yn 
terfysgu yr esmwythyd, yn anaÌdasu at ddyled- 
swyddau crefydd, ac yn ddiystyrwch ar Dduw 


CYD 


229 


CYD 


fel y daioni penaf, a'r llywiawdwr goruchaf. Y 
mae yn ddigynllun yn mhlith yr holl engreifftiau 
rhinweddol y sonir am danynt yn yr ysgrythyrau 
santaidd. Un o honynt yn wir a lafarodd yn 
fyrbwyll â'i wefusau; un arall a dyngodd ac a 
regodd; y trydydd a orchfygwyd gan dymher 
orwyllt; a'r pedwerydd a odinebodd; ond pa un 
o'r saint a fu erioed dan lywodraeth greddf o 
gybydd-dod? Yn ddiweddaf, eilunaddoliaeth 
ydyw, Col. iii. 5 ; ïe, eilunaddoliaeth y galon, yr 
hon megys teml y mae'r adyn truenus yn ei 
chau yn erbyn Duw, gan osod aur i fyny 
yn ei le ef; yn yr hwn y mae yn rhoddi yr 
ymddiried hwnw a berthyn yn unig i'r Goruchaf 
fry. Bydded i'r sawl sy'n byw yn yr ymarferiad 
gwastudol o hono ystyried y barnedigaethau a 
dywalltwyd ar y cyfryw gymeriadau, Jos. vii. 
31; Act. v; y trueni sydd yn ei ganlyn; y fath 
felldith yw cybyddion i bob cymdeithas gyfreith- 
Ìon a buddiol; y bygythion a'r rhybuddion y 
mae yr ysgrythyrâu yn gynwys gyda golwg 
.arno; ac mor effeithiol y mae yn cau dynion 
oddiwrth Dduw a dedwyddwch, ac o'r nefoedd. 

O'r holl gymeriadau, nid oes un, efallai, mor 
wir druenus a'r cybydd. Yr afradlon, mae yn 
wir, sydd yn gwastraffu ei feddianau; ond eto 
y mae yn cynyg mwynhau ei hun, a gwncyd 
eraill o'i amgylch yn ddedwydd; ond nid yw y 
dyn cybyddlyd yn gwneuthur yr un o'r ddau. 
Cybydd-dod nid yn unig sydd yn egwyddor 
fliaidd yn ei natur, ond hefyd niweidiol i'w deil- 
ïad, gan ei bod yn dyeithrio ei feddwl oddiwrth 
Dduw yn fynych, yn tueddu i anonestrwydd yn 
mysg dynion; a gwaeth na hyny, o herwydd ei 
fod yn glefyd bron anfeddyginiaethol. Y mae 
i chwantau eraill eu gwyliau; ond nid yw cy- 
bydd-dod un amser yn caniatau gorphwysdra 
i'w bleidwyr. 

**Oh, drachwant melldigedig! pan er dy fwyn 
y ffol a werth ei hawl yn y ddau fyd. Newyna 
yn Awn; ac yn y llall eì ddamnio gaiff.— Blair. 

Gallodd Joshua, medd Ambrose, atal rhediad 
yr haul; ondniallodd ci holl nerth atal rhediad 
cybydd-dod. Safodd yr haul, ond cybydd-dod a 
aeth yn mlaen. Enillodd Joshua fyddugoliaeth 
tra yr ydoedd yr haul yn sefyll yn llonydd; ond 
collodd y dydd tra yr oedd cybydd dod ar waith. 
Gwarth dyn, gofid teulu, gorthrymwr tlodion, 
yspeiliwr cyfoethogion, gelyn cymdeithas, ffìeidd- 
dra gwlad, anharddwch eglwys, a dinystriwr 
eneidiau, yw cybydd-dod!! 

CYDBARTIAETH, (o cyd a party, plaid,) 
cydbleidiaeth, tueddrwydd at un ochr neu blaid 
yn fwy na'r llall. “ Heb wneuthur dim (xkara 
mpockXMciv) yn ol ochriad.” Tim. v. 21. Y 
mae'r gair mpockXcuc, medd Leigh, yn cyfeirio 
at dafol ag un pen iddi yn pwyso yn drymach 
narllall; fel na bydd cydbwysiad. 

CYDCAM, (o cyd a cam,) cellwair, digrif-air, 
arabedd. Y mae cellwair â pherson, neu beth, 
yn gam ag ef. 3 

CYD DORIAD, enw o wawd ar enwaediad 
dan yr efengyl; i arwyddo oferedd a niwaid yr 
ymarferiad. Kararopn & arwydda laddiad yn 
gystal a chyd-doriad ; canys mewn cyfansoddiad, 
xara a arwydda ddinystr, medd Leigh. Yr oedd 
yrhaia gymhellent enwaediad yn dinystrio yr 

RHIF V. 


eglwys yn gystal a'u hunain. Jd. Leighin verbo 
araropup. 

CYD-DDINASYDD, un yn byw yn yr un 
ddinas ag eraill, ac a hawl ganddo yn y breintiau 
perthynol iddi yr un modd a hwythau. Yr oedd 
yr Ephesiaid gynt, ac y mae pob Cristion eto, 
“ yn gyd-ddinasyddion (cvpwolMrau) â'r saint ;” 
a mwy na hyny, ““ yn deulu Duw, Eph. ii. 19. 

CYDETIFEDD, un a hawl ganddo yn yr un 
etifeddiaeth ag eraill. ““Cydetifeddion â Christ,” 
Rhuf. viii. 17. Y mae gan y saint, megys wrth 
goelbren, (cvykXnpovopot) hawl ar yr un sail, yn 
yr un etifeddiaeth â Christ; a chant ei mwynhau 
yn yr un lle, a thros yr un ysbaid ag ef, hyny 
yw dros byth. 

CYDFOD, (o cyd a bod,) cytundeb, heddwch, 
cydgordiad ; bod yn nghyd, sef mewn heddwch, 
yn yr un lle, 

CYDGORIAU, gair cyfansawdd o cyd a cor, 
yn arwyddo corau, neu finteioedd o gantorion 
eglwysig. Wythnos y cydgoriau, ( ember week,) 
wythnos ympryd yn rhagflaenu Sabbath apwynt- 
iedig yn eglwys wladol Lloegr i urddo gweini- 
dogion. Y mae pedwar o'r Sabbathau hyn yn 
y flwyddyn; sef y Sul cyntaf o'r Grawys; y Sul 
ar ol y Sulgwyn; y Sul ar ol y pedwerydd ar 
ddeg o Fedi ; a'r Sul arol y trydydd ar ddeg o 
Ragfyr. 

CYDGYNULLIAD, cydgasgliad, cydymgryn- 
hoad, neu ymgrynhoad yn nghyd. “Heb es- 
geuluso eich cydgynulliad (emwcvvayoyy) eich 
hunain, Heb. x. 25... Wrth ein “'cydgynulliad 
ein hunain,” y gellir meddwl, nid yn unig yn 
gyffredinol gydgynulliad Cristionogol, ond hefyd 
yn neillduol, cydymgrynhoad yr eglwys yr ydym 
yn perthyn iddi, yr hwn sydd naill ai yn gy- 
hoeddus meu ddirgel. Esgeuluso hwn yw ab- 
senoli ein hunain o hono pan nabyddo un rhwystr 
cyfreithlon ac anorfod ar ein ffordd i fod ynddo. 
Bod yn ddiofal yn ei gylch; dyfod iddo yn ddi- 
weddar; neu adael dyfod iddo yn hollol, yw ei 
esgeuluso. Yr achosion fod dynion yn enog o 
hyn ydynt, oerfelgarwch a difaterwch mewn 
crefydd, bydolrwydd, diffyg rhagfeddwl a rhag- 
barotoad, golwg wael ar foddion gras a chenhad- 
au yr efengyl; yn nghyd ag anghariad at raì o'u 
cydaelodau yn eglwys Dduw. Y mae hyn yn 
bechod mawr, gan eì fod yn drosedd o orchymyn 
eglur a phendant Duw; yn doriad o'r cyfamod 
eglwysig; yn gosod yr hwn sy'n euog o hono 
allan o ffordd y fendith; yn tueddu i dristau y 
saint, ac i ddigaloni gweinidogion yr efengyl; yn 
caledu y byd annuwiol, gan beri iddynt feddwl 
nad yw erefydd o fawr gwerth, elw, na lleshad ; 
ac yn atal y rhai sy'n cloffi rhwng dau feddwl 
rbag dyfod i benderfyniad “i roddi eu hunain 
i'r Arglwydd, ac i'w bobl yn ol eì ewyllys ef.” 
Dylai eglwys. Dduw gymeryd sylw neillduol o'r 
rbai sy'n euog o hono; eu cynghori, a'u hanog 
i ddiwygio; eu ceryddu a'u dysgyblu am eu bai, 
cs na bydd i rybudd a cherydd ateb dyben i'w 
diwygio. 

CYDHANFODIAD, (o cyd, kanu, a bod, 
gair a gymhwysir at y personau dwyfol yn y 
Duwdod, yn arwyddo undod eu hanfod, a'u cyd- 
oesiad diddechreu ac anghyfnewidiol yn yr han- 
fod ddwyfol, 

20 


CYD 


250 


CYD 


CYDADNABYDDIAETH, (ocydac adnabod,) 
cydnabyddiad, adnabyddiaeth, cydnabyddiaeth, 
cyfaddefiad; hysbysiad, neu arddangosiad di- 
olchgar. “ Edifeirwch i gydnabod y gwirionedd,” 
cyfnewidiad meddwl (geravoia) i gydnabydd. 
iaeth neu gyfaddefiad y gwirionedd a wadid gan 
ddynt o'r blaen, 2 Tim. ii. 25. 

CYDRYCHOLDEB, (o cyn a drych,) agwedd, 
presenoldeb, presen, gwydd, cynrycholdeb. 
£f Angel cydrycholdeb;” neu wyneb Duw yw 
Crist, Esa. lxiii. 9. Mab ei gariad, dymuniad ei 
lygaid, a'r drych yn yr hwn y canfyddir ei ogon- 
iant yw efe. Daeth o'i fynwes, y mae yn agos 
ato bob amser, yn eistedd ar ei ddeheulaw, yn 
ymddangos ger ei fron, ac yn eiriol bob amser 
drosom ni. 

CYDSYNIAD, (o cyd a synio,) y weithred 
hono o eiddo'r meddwl trwy yr hon y mae yn 
derbyn neu yn cydnabod rhyw osodiad fel yn wir 
neu gamsyniol. ,Y mae tri gradd o gydsyniad; 
dychymyg, tyb, a chred.. Nid yw dychymyg ond 
tuedd gwan i gydsynio a'r hyn agyllwyniri sylw 
o herwydd pwysfawrogrwydd y gwrthddadleuon 
yn ei erbyn. Cydsyniad cadarnach a mwy di- 
ysgog na dychymyg yw £0, pan y byddo dyn 
yn mron yn sicr o beth, er fod ynddo ychydig 
amheuaeth yn aros a ydyw yn meddwl yn iawn 
neu beidio am dano. Cred yw cydsyniad cyf- 
lawnach a sicrach â'r gwirionedd na thyb. 

CYDWYBOD, Gr. 2vv&00cic, Llad. Coms- 
cientia, Saes. Oonscience—gair cyfansawdd o cyd 
a gwybod, yn arwyddo cydwybodaeth, neu wy- 
bodaeth ddeublyg; sef o'r ddeddf, fel rheol, ac 
o'n meddyliau, geiriau, a gweithredoedd ein 
hunain fel yn cytuno neu yn anghytuno a hi. 
Nid cyd wybod a Duw, fel y tybia rhai, yw cyd- 
wybod ddim ; canys nid oes neb yn cyd wybod 
â Duw ond Duw ei hun. Ond gwybodaeth ddeu- 
blyg ydyw, sef o'r ddeddf, ac o honom ein hun- 
ain yn gyferbyniol iddi. Neu mewn geiriau 
eraill, un o gynheddfau, galluoedd, neu weith- 
rediadau'r enaid yw cydwybod. Megys nad yw 
y deall onid yr enaid yn amgyffred ; y serch onid 
yr enaid yn caru; yr ewyllys onid yr enaid yn 
dewis; y cof onid yr enaid yn adfeddwl yr hyn 
a wyddai yn flaenorol; felly nid yw cydwybod 
onid yr enaid yn barnu. Y gallu sydd yn yr 
enaid i farnu ydyw cydwybod. 

Y mae amryw swyddau neu weithrediadau yn 
cael eu priodoli i gydwybod ; megys, yn 1. Sylwi. 
Galw arni i gyflawni y rhan hon o'i swydd y mae 
Duw pan yn dywedyd wrthym, “ Ystyriwch eich 
ffyrdd.” “Gan dy ystyried dy hun.” Cyflawni 
y swydd hon yr oedd cydwybod Dafydd, pan y 
dywedai, “ Meddyliais am fy ffyrdd.” Os bydd 
cydwybod yn eflto, y mae yn sylwi yn graíf a 
manwl iawn ar bob peth y mae ei deiliad yn ei 
gyflawni, ac ar bob peth sy'n dygwydd o'i fewn. 
Y mae yn craffu nid yn unig ar ei ymddygiadau 
a'i anian, ond hefyd ar ei feddyliau; ac nid 
ar y rhai hyn yn unig, ond hefyd ar ei eg- 
wyddorion a'i ddybenion yn yr hyn y mae yn ei 
feddwl, ei ddywedyd, a'i wneuthur. Nid yw yn 
foddlawn i ddim a gyflawno oddi fewn nac oddi 
allan, i ddianc heb iddi sylwi arno, a'i ystyried 
yn ei holl amgylchiadau. 2. Cyhuddo. “A'u 
cydwybod yn cyd-dystiolaethu, a'u meddyliau 
yn cyhuddo eu gilydd, neu yn esgusodi,” Rhuf. 


ii. 15.. Hyn yr oedd cydwybod Dafydd yn ei 
wneuthur pan y dywedir, “ A chalon Dafydd a'i 
tarawodd ef,” 1 Sam. xxiv. 5.. Hyn y mae pob 
cydwybod effro yn ei wneuthur. 3. Tystiolaethu. 
“ A'u cydwybodau yn cyd-dystiolaethu,” sef â 
deddf natnr, Rhuf.ii. 15. “Canys ein gorfoledd 
nì yw hyn,” medd Paul, “sef tystiolaeth ein 
cydwybod, mai mewn symlrwydd a_ phurdeb 
duwiol, nid mewn doethineb cnawdol, ond trwy 
ras Duw, yr ymddygasom yn y byd,” 2 Cor. 
i.12. Ni waeth i'r rhai y mae eu cydwybodau 
ar sail eyfiawnder yn tystiolaethu o'u plaid, pwy 
a ddywedo yn eu herbyn; gan fod iddynt orfol- 
edd ynddynt eu hunain. 4. Barnu. Yn wir, 
nid yw cydwybod ddim amgen ma'r enaid yn 
barnu rhinwedd neu ddrygedd ei weithredoedd, 
yn ol rheol uniawn cyfraith Duw, neu yr enaid 
yn cymharu ei hun a'i weithredoedd â'r gyfraith, 
i'r dyben i ddyfod i benderfyniad a ydyw yn cyd- 
daro â hineu beidio. 5. Condemnïo meu gyfíawn- 
Aau. “ A'u meddyliau yn cyhuddo eu gilydd, 
neu yn esgusodi,” Rhuf.ii. 15. ““Os ein calon 
a'n eondemnia, mwy yw Duw na'n calon, ac efe 
a wyr bob peth. Os ein calon ni'n eondemnia, 
y mae genym hyder ar Dduw,” I Ioaniii. 20, 21. 
6. Poenydio. Nid yw poenau yr arteithglwyd 
ddim i'w cymbaru ag arteithiau cydwybod euog. 
Danynt yr oedd Felix y rhaglaw yn crynu ger 
bron Paul gy carcharor; Belsasar y brenin, a'i 
lwynau yn ymddatod, a'i liniau yn curo yn 
nghyd, wrth weled llun llaw gwr ym ysgrifenu 
ar galchiad y pared, eiriau nad oedd efe na'i wyr 
dysgedig yn medru deongli yr un o honynt. 
Gwell cyfarfod ag arthes wedi colli ei chenawon, 
mewn lle eul o'r hwn na byddo diangfa, nag a 
chydwybod euog wedi dihuno, heb olwg ffydd ar 
Grist fel iawn dres bechod. Dan ei harteithiau 
y mae bywyd yn faich ; a miloedd fel Judas wedi 
dewis marw yn hytrach na byw. Hon yw'r pryf 
nad yw byth yn marw, a'r tan nad yw byth 
yn diffodd. 

. Y mae dwy fath o gydwybod yn bod, sef cyd- 
wybod dda a chydwybod ddrwg. Cydwybod dda 
yw, yn l. Cydwybod wedi eì hadnewyddu irwy 
ras dwyfol. Gellir cymharu cydwybod dyn wrth 
natur i beiriant (awrlais) wedi ei ddinystrio; yr 
hwn er ei fod yn nghyd, a'i holl ranau cyfan- 
sawdd ynddo, nid yw yn cerdded, rhybuddio, na 
tharo yn eile. Cwympodd, a chafodd ei anafu 
wrth gwympo. Nieellir ei wella; rhaid ei ad- 
newyddu; ac nid oes neb ond ei awdwr yn unig 
a ddichon wneuthur hyny. Bu llaweroedd yn 
ceisio, ond yn ofer y bu eu holllafur. Waeth- 
waeth yr oedd eu cydwybodau yn myned. Hyn 
oedd yr achos i Dafydd waeddi, “ Crea galon lan 
ynof, O Dduw, ac adnewydda ysbryd uniawn 
o'm mewn.” Pan y mae yn gwneyd hyny, y 
mae, trwy ei air a'i Ysbryd yn ffurfio tuedd neu 
ogwydd newydd yn yr enaid. Pan y mae hyn 
wedi ei effeithio, y mae y gydwybod yn dda—yr 
ermyg wedi ei adnewyddu, ac yn addas i weith- 
redu yn ei le, ond cael olew i'w ireiddio. 2, 
Cydwybod wedi eì phuro trwy waed ac Ysbryd 
Crist. Wrth natur y mae cydwybod pob dyn yn 
euog a halogedig. Os yn effro, y mae yn ym- 
wybodus o hyny; ac nid oes lonyddwch iddi 
hyd nes ymarfer a rhyw foddion er cael tawelwch 
a glanhad. Amrywiol ydynt y ffyrdd. ag y mae 


CYD 


291 


CYF 


dynion wedi eu dyfeisio er effeith'o hyny. Rhai 
a addunedant ddiwygio; ac eraill a gynhygiant 
at hyny. Rhai a weddïant lawer; eraill a ym- 
prydiant yn fynych; ac eraill a roddant lawer o 
elusenau, &c. Ond nid oes ond un ffordd i gael 
tawelwch cyfreithlon oddiwrth gyhuddiadau a 
phoenydiau cydwybod euog, hyny yw trwy alar 
a thristwch duwiol am bechod, a thrwy weith- 
redu ffydd ar aberth Crist, fel yr unigiawni 
Dduw am dano.“ Edifarhewch a_ chredwch yr 
efengyl,” yw swm y cyfarwyddiadau dwyfol i 
ddynion dan y teimladau a enwyd, Marc i. 15. 
““ Edifeirwch tuag at Dduw, a ffydd tuag at ein 
Harglwydd Iesu Grist,” oedd swm gweinidog- 
aeth yr apostolion, Act. xx. 21. Nid oeddynt 
hwy byth yn rhagnodi (prescribe) dim arall i 
eneidiau trwmlwythog, fel meddyginiaeth rhag 
euogrwydd. Hyd nes yr edifarhaont, ac hyd nes 
y credont yn yr Arglwydd Iesu Grist fel yr unig 
iawn dros bechod, bydd cydwybod pechod yn aros, 
eu meddyliau yn derfysglyd ac aflonydd, ac felly 
eu cydwybod yn ddrwg. Ond pan y gwnelont 
hyny, y mae cydwybod yn cael ei thawelu yn 
gyfreithlon; y mae ei loesion yn cael eu dofi, 
a'i harchollion yn cael eu iachau, trwy gymhwys- 
iad o'r triagl sydd yn Gilead—““ Y gwaed sydd 
yn glanhau oddiwrth bob pechod,” atynt. 3. 
Cydwybod oleu, gyfarwydd a'r rheol, ac ag am- 
gylchiadau y deiliad yn ei berthynas a hi. Barn- 
wr dan Dduw yn y dyn yw cydwybod; ac nid 
yw barnwr anwybodus o'r gyfraith ac o natur yr 
achos a fyddo yn gorwedd o'i flaen i'w brofi, o 
fawr gwerth, gan ei fod yn agored i gam farnu — 
i gymeradwyo yr hyn a ddylai gondemnio, ac i 
gondemnio yr hyn a ddylai gymeradwyo. Yr 
un modd y mae cydwybod dywell ac anwybodus, 
yn agored i gymeradwyo y drwg ac i gondemnio 
yda. Yr oedd yr Iuddewon gynt yn tybio eu 
bod yn gwneuthur gwasanaeth i Dduw, ac y 
caent eu gwobrwyo mewn canlyniad, pan yr 
oeddynt yn erlid ei bobl, ac yn niweidio ei an- 
wyliaid, Ioan xvi. 2. Tybiaiy Phariseaid eu bod 
mewn cyflwr da, a'u bod yn sicr o fod yn gadwed- 
ig, pan yr oedd gair Duw yn eu condemnïo, ac 
yn eu cau allan o'r nefoedd, Ioan v. 20; xxiii. 
13—15. Yr achos o hyn oedd fod eu cydwybod- 
au yn dywyll, ac anghyfarwydd yn ngair Duw, 
Rhuf. x.2,3. 4. Cydwybod dyner, effro, ffydd- 
don î rybuddio mewn perygl, î geryddu am fai, ac 
â gymel i edifeirwch dioedi, wedi ŵ'w deiliad 
syrthio i bechod. Gwyliedydd, yn gystal a barn- 
ydd yw cydwybod; ac nid yw gwyliedydd 
diofal a chysglyd o fawr gwerth, mwy nâ barn- 
ydd anwybodus a phleidiol. Y mae cydwybodau 
rhai dynion yn dawel bob amser. Nid oes dim 
yn eu blino na'u terfysgu. Y maent wedi di- 
ddarbodi, a'u cydwybod wedi ci serio megys a 
haiarn poeth. Nid ydynt yn teimlo dim, nac yn 
gofalu am neb. Y maent yn rhydd i bob peth; 
ac nid oes un gofid na galar arnynt am ddim a 
wnelont. O ran eu cydwybodau, cant wneyd 
y peth a fynont, ac ymddwyn fel y byddont yn 
ewyllysio, gan nad ydynt un amser nac yn eu 
rhybuddio, ceryddu, na'u condemnio. Nid ydynt 
fel cydwybod Joseph, yn peri iddynt arswydo 
pechu yn ngwyneb profedigaeth rymus, gan ddy- 
wedyd, “* Pa fodd y gallaf wneuthur y mawr 
ddrwg hwn, a phechu yn erbyn Duw?” Nac 


ychwaith fel cydwybod Dafydd, yn eu taraw am 
fai bychan—am rith drygioni, l Sam. xxiv. ô. 
Cydwybodau da yw y cyfryw, er nad ydynt yn 
dawel ac esmwyth, ond yn derfysglyd a gofidus; 
a gwyn eu byd y rhai a'u meddant. Y maent yn 
eu cadw rhag pechu, ac yn eu hadferu i edifeir- 
wch yn ebrwydd os dygwydd iddynt trwy rym 
profedigaeth syrthioi bechod. Y maent yn eu 
gwneuthur yn êon, cryf, a gwrol i dori trwy 
rwystrau i gyflawni eu dyledswydd; ac yn llaw- 
en a chysurus yn y cyfyngderau mwyaf; gan 
beri iddynt orfoleddu yn ngwyneb angau, agwy- 
nebu byd tragwyddol yn ddiarswyd a dipryn. 
Y cydymaith mwyaf cysurus, y cynghorydd 
mwyaf ffyddlon, a'r cynorthwywr mwyaf effeith- 
iol yw cydwybod dda. Y mae yn fwy ei gwerth 
na'r holl fyd yn ngolwg ei pherchen. Gwell 
fyddai ganddo golli pob peth na'i cholli hi; ac 
nid rhyfedd, canys gwledd wastadol ydyw. 

Y gwrthwyneb yn holloli gydwybod dda yw 
cydwybod ddrwg. Nid yw hono wedi ei had- 
newyddu trwy ras, na'i phuro trwy waed ac ys- 
bryd Crist. Nid yw yn oleu na chyfarwydd a'r 
rheol, nac ag ansawdd ymddygiadau ei deiliaid 
yn ei gwyneb—ac nid yw nac yn dyner, yn effro, 
na ffyddlon i rybuddio, ceryddu, condemnio, pan 
y byddo achosion yn galw am hyny. Gwae ei 
deiliad yn awr; a chan mil gwaeth a fydd arno 
yn angeu, y farn, a thragwyddoldeb, os na ad- 
newyddir hi yn awr. 

CYFADDASIAD, (cyfaddasu,) y weithred o 
gymhwyso trwy gyffelvbiad y naill beth aty 
llall, herwydd rhyw gyffelybrwydd gwirioneddol 
neu ddychymygol a ymddengys rhyngddynt. 
Gwybod peth mewn ffordd gyfaddasiadol, yw ei 
wybod trwy gynorthwy y golygiad oryw beth 
arall cyffelyb cyfeiriedig ato. 

Mewn duwinyddiaeth cymhwysir y gair cyf- 
addasiad at yr hyn a ellir ei alw yn gyflawniad 
anuniongyrchol proffwydoliaeth; megys pan y 
coffeir adnodau, y rhai yn wreiddiol a berthyn- 
anti un amgylchiad arbenig, megys pe byddent 
yn cyfeirio at ryw amgylchiad arall, cyffelyb 
mewn rhyw bethau i'r un gwreiddiol. Dull pe- 
ryglus, a dywedyd y lleiaf, o esbonio proffwyd- 
oliaethau y Beibl yw yr un cyfaddasiadol. Er 
amser Oricgen hyd yn bresenol, y mae wedi 
gwneyd niwaid mawr i achos y gwirionedd, a 
dylid bod yn dra gochelgar rhag ei feithrin a'i 
goleddu. Edr. Beibl, Synwyr, Ystyr. 

CYFADDEFIAD, o cyd, ac addef, y weithred 
o ganiatau rhyw wirionedd: neu o gyffesu ac 
addef rhyw f«i neu feiau. Y mae cyfaddefiad yn 
rhan o weddi, ac yn gangen arbenig o edifeirwch, 
Luc xviii 13; xv. 21. Fel rAan o weddi, y mae 
yn cynwys, medd y Dr. Watts, yn 1. Gyffesiad 
o waeledd ein tarddiad, ein pellder oddiwrth 
Dduw, ein darostyngedizaeth iddo, a'n gwastadol 
ymddibyniad arno. 2. Addefiad o'n pechodau 
gwreiddiol a gweithredol, mewnol ac allanol, 
gomeddol a chyflawniadol, 3. Addefiad o'n 
teilyngdod o gosb, ac o'n hannheilyngdod o dru- 
garedd. 4. Addefiad, neu ddarluniad gostyng- 
edig o'n hangenion .a'n gofidiau o bob natur a 
rhyw. Fel cangen o edifeirwch y mae yn cynwys 
yr addefiad, neu'r gyffes y mae'r dyn edifeiriol 
yn ei wneuthur o'i bechodau. Y mae cyfaddefiad 
o bechod yn cael ei osod allan yn yr ysgrythyrau 


CYF 


232 


CYF 


santaidd, fel un o amodau neu delerau maddeuant; 
ac y mae yn wrthwyneb i'w gelu, neu ei wadu. 
““Y neb a guddio eì bechodau nilwydda; ond y 
neb a'u cyfaddefo, ac a'u gadawo, a gaiff drugar- 
edd,” Diar. xxviii. 13. A thrachefn, “'Os cyf- 
addefwn ein pechodau, ffyddlon yw efe a chyf- 
iawn, fel y maddeuoi ni ein pechodau, ac y'n 
glanaho oddiwrth bob anghyfiawnder,” Ioan i. 
9. Gogyfer a bod y cyfaddefiad hwn o bechod 
yn dderbyniol gyda Duw, ac yn fuddiol i ni, y 
mae yn angenrheidioì ei fod, yn 1. Yn wirfoddol, 
Ps. xxxii. 5. Rhaid ei fod yn rhyddlifiad calon 
edifeiriol, ac yn ddirwasgiad argyhoeddiad 
deddfol, cyn y byddo yn dderbyniol ger bron 
Duw, nac yn fuddiol ini. Y mae llawer yn cael 
eu rhwymo gan rym ac eglurder y dystiolaeth 
yn eu herbyn —gan arteithiau cydwybod euog— 
ganofnangau,uffern,a'r gosp gysylltiedig â phech- 
od, i'w gyfaddef ger bron Duw a dynion ; ond nid 
oes dim rhinwedd yn eu cyfaddefiad, mwy nag 
oedd yn nghyfaddefiad Cain a Judas; neu mwy 
nag sydd yn nghyfaddefiad drwgweithredwr dan y 
pren dyoddef, yr hwn a wadodd ei fai hyd y gall- 
odd, a'i cyfaddefodd, pan y gwelodd nad oedd o un 
defnydd iddo ei wadu yn hwy. Ond cyfaddefiad 
y gwir edifeiriol sydd wirfoddol a rhydd. Y mae 
mor naturiol iddo ei gyfaddef ag yw i'r dwfr 
ddylifo o'r ffynon; ac y mae yn cael mwy o bleser 
wrth wneyd hyny naz a gafodd wrth bechu. 2. 
Yn hollol, 1 Ioan i. 9. Nid gwiw darnguddio 
pechod yn ngwydd Duw. Rhaid ei gyfaddef yn 
hollol, heb amcanu dirgelu dim o hono, na llei- 
hau dim o'i ddrygedd. Rhaid ei gyfaddef yn 
llawn yn ei holl amgylchiadau, heb gynyg esgus- 
odi ein hunain mewn dim, na cheisio taflu'r baì 
oddiarnom ein hunain ar neb na dim arall. Cyf- 
addefiad hanerog iawn yw cyfaddefiad llawer o 
ddynion. Addefant y ffaith: ond ymesgusod- 
ant trwy ddywedyd, “Nas gallasent oddiwrthi” 
— “mai o orfod, neu yn hollol ddifeddwl y gwn- 
aethant yr hyn a wnaethant —““mai nid arnynt 
hwy yr oedd y bai, beth bynag y rhan fwyaf o 
hono; ond ar ryw berson neu amgylchiad— ar 
hwn a hwn, neu y peth a'r peth.” Ond y mae'r 
gwir edifeiriol yn cymeryd y bai yn hollol arno 
ef ei hun, heb son am ddim na neb arall, Yn lle 
ceisio ei leihau, y mae yn hytrach megys yn ym- 
drechu ei fwyhau, trwy eì ddynoethi yn ei holl 
amgylchiadau. Niallai oddefineb ddywedyd 
mai drwg bach ydoedd, na chynyg ei esgusodi 
o'i herwydd. Y mae yn ei gyfaddef yn ei erhyn 
ei hun, gan ei alw nid yn unig ei bechod, ond 
hefyd yn “ anwiredd ei bechod.” 3. Yn neillduol. 
Y mae llaweroedd yn ymfoddloni ar gyfaddef 
pechod yn y lwmp, heb fod dim neillduol yn eu 
cyffesiad. Cytuna llawer un i ddywedyd, gyda 
Dafydd, “Yn dy erbyn dì, dydi dy hunan, y 
pechais;” ond nid yw byth yn ychwanegu, gyda'r 
un gwr duwiol, —““ac y gwnaethym y drwg hwn yn 
dy olwg.” Cyfaddefant mai pechaduriaid ydynt, 
ond nid oes un pechod neillduol yn gwasgu ar 
eu meddyliau ger bron Duw. Ond y gwir edif- 
eiriol, tra yn galaru am ei holl bechodau sy'n 
ymofìdio o herwydd rhyw fai arbenig ag y mae 
wedi bod yn euog o hono. Y mae yn cyfaddef ei 
boll bechodau ger bron Duw, ond mewn modd 
neillduol, y bai hwnw ag sy'n gorphwys yn fwyaf 
neillduol ar eì feddwl, Os nad oes dim neillduol 


yn ein cyfaddefiadau, y mae genym achos mawr 
ìi ameu eu diragrithrwydd. 4. Yn cyd-daro ag 
ansawdd y pechod neu'r pechodau a gyfaddefir. Os 
bydd y pechod yn gyhoeddus, rbaid i'r cyfadd- 
efìad fod felly hefyd. Os bydd y bai yn taro yn 
uniongyrchol yn erbyn rhyw rai neillduol o'n 
cyd-ddynion, ac yn tueddu i'w niweidio yn eu 
meddianau, cymeriadau, neu ddedwyddwch, 
rhaid i'r cyfaddefiad gael ei wneuthur nid yn 
unig ger bron Duw, ond hefyd wrthynt hwythau, 
Ond os yn erbyn Duw y bydd y bai, ac os na 
fydd yn warth cyhoeddus neillduol ar ei enw a'i 
achos, digon yw, ïe, gwell ydyw i ni ei gyfaddef 
yn ddirgelaidd wrth Dduw ei hun. Pan bechodd 
Dafydd yn gyhoeddus yn achos Urias yr Hethiad, 
ac y tynodd warth a dirmyg cyhoeddus trwy 
hyny ar enw Duw, yr oedd ei gyfaddefiad yn 
gyhoeddus hefyd. Cyfansoddodd yr unfed Salm 
ar ddeg a deugain, ar yr achlysur o'i edifeirwch, 
i'w chanu yn gyhoeddus yn addoliad Duw, modd 
y gallai felly ddadgan yn gyhoeddus ei edifeir- 
wch ger bron holl Israel. Y mae cyfaddefiad 
dirgel o feiau dirgel, yn dderbyniol gyda Duw: 
ond os bydd y bai yn gyhoeddus, rhaid i'r cyf- 
addefiad fod felly hefyd cyn y byddo yn dder- 
byniol. 

““ Yn mhlith yr Iuddewon yr oedd gynt yn ar- 
feriad, bob blwyddyn, ar wyl y cymod, i'r arch- 
offeiriad wneyd cyfaddefiad o bechodau i Dduw, 
yn enw yr holl bobl. Heblaw y cyfaddefiad 
cyffredinol hwn, gorchymynid i'r iuddewon, 
os byddai eu pechodau yn erbyn y llech 
gyntaf o'r gyfraith, i'w cyfaddef ìi Dduw; ond os 
byddent yn doriad o'r ail lech, i'w cyfaddef i'w 
brodyr. Yn mhlith yr Iuddewon diweddar dywed- 
ir fod rhai o honynt yn. fflangellu eu hunain, ar 
y cyfaddefiad, yn y drefn ganlynol:—dau o hon- 
ynt a gyflawnant y ddefod yn eu tro ar eu gilydd, 
y dyoddefydd yn gorwedd ar ei hyd ar y llawr a'i 
wyneb tua'r gogledd. Rhaididdo beidio gorwedd 
o'r dwyrain i'r gorllewin, am mai dyma gyflead 
(rigfa Duw. Yr edifeiriolwr a dderbyn 39 0 er- 
gydion â chynffon tarw, tra yn curo ei ddwyfron 
wrth eu derbyn, a'r gweinyddwr yn ddibaid yn 
adrodd y 38 adn. o'r 78 Psalm, gan roddi ergyd i'r 
dyoddefydd gyda phob gair. Geiriau yr adnod, 
y rhai yn Hebraeg ydynt dri ar ddeg o rif, wrth 
eu hadrodd dair gwaith a wnant 39 o ergydion. 
Wedi eu derbyn yr edifeiriolwr a gyfyd ac a 
yD ei ddysgyblydd yn hollol yn yr un 
modd. 

CYFAILL, neu CYFAILLT, (o cyd ac aillt ) 
Cyfaill; neu All-ail, (alter idem,) h.y., Arall-ail; 
un yn gwir garu, ac yn dangos hyny mewn 
geiriau ac ymddygiadau. Felly yr arwydda yr 
Heb. 3ns, a'r Gr, guXoc. 
Peth anghyffredin yw cyfaill cywir. Nid yw 
i'w gyfarfod bob amser, nac yn mhob lle. Dylai 
ei feddianydd ei ystyried yn gaffaeliad gwerth- 
fawr—yn drysor anmrhisiadwy—yn etifeddiaeth 
ardderchog; a gwneyd yn fawr o hono, gan fod 
yn ddiolchgar am dano. 

Cynheddfau cyfaill cywir ydynt, yn 1. Cariad 
diledrith ac anhunanol. Dau gyfaill diledryw 
oedd Jonathan a Dafydd. Anfynych y gwelwyd 
eu cyffelyb yn ein byd ni. “Enaid Jonathan a 
ymglymodd wrth enaid Dafydd, a Jonathan a'i 
carodd ef fel ei enaid ei hun,” 1 Sam. xviii. 1. 


CYF 


233 


OYF 


Yr oedd ei gariad at Dafydd nid yn unig yn 
gywir, ond hefyd yn fawr; ac nid yn fawr a 
chywir yn unig, ond hefyd yn anhunanol. Ym- 
ddengys hyny pan ystyriom ei fod yn ei amddiff- 
yn a'i bleidio ar draul ffafr ac ewyllys da ei dad; 
ac hyd yn nod ar draul ei ddyrchafiad ei hun. 
a hyny yn ymwybodus iddo eihun. Gwyddai 
mai Dafydd a fuasai yn teyrnasu yn ei le ef ar or- 
seddfainc Israel ; a bod ei ddyrchafiad ef yn ddar- 
ostyngiad i'w dad a'i deulu; aceto carodd ef fel ei 
enaid ei hun, I Sam. xx. 2/—94. Nid rhyfedd gan 
byny i Dafydd ddywedyd am dano, wrth alaru ar 
ei ol, “Gofid sydd arnaf am danat ti, fy mrawd 
Jonathan: cu iawn fuost genyf fi; rhyfeddol 
oedd dy gariad tuag ataf fì, tu hwnti gariad 
gwragedd,” 2 Sam.i. 26. Nid cyfaill ond a garo, 
2. Diysgogrwydd meddwl, tymer, ac ymddygiad. 
“Cydymaith, neu gyfaill, a gar bob amser, h.y., 
un yn caru bob amser yw cyfaill teilwng o'r enw, 
Diar. xvii. 17. “Y mae cyfaill a lyn yn well na 
brawd,” Diar xviii. 24. Hwnw yw y cyfaill 
cywir ag y gellir ymddiried ynddo. Y mae Crist 
felly: ac y mae pob cyfaill teilwng felly. Dyn 
gwamal, cyfnewidiol, nid yw gyfaill: ac ni ellir 
gwneyd cyfaill o hono, am nas gellir ymddiried 
ynddo. 3. Tiriondeb, cydymdeimlad, caredig- 
rwydd, a haelioni. Yr ydym yn enwi y rhai hyn 
yn nghyd, o herwydd eu perthynas â'u gilydd. 
a'u hymddibyniad ar eu gilydd. Heb diriondeb 
calon, a thosturi mynwes, niddichon cydymdeiml- 
ad hanfodi, ac heb gydymdeimlad ni ellir dysgwyl 
caredigrwydd a haelioni naturiol achynes ; ac heb 
bob un o honynt mewn taronid ellir cyfansoddi cyf- 
aill. Cyn hawsed gwneyd tân o rew a gwneyd cyf- 
aillo ddyn calon galed, dideimlad, dirinwedd, a 
chybyddlyd. “Pawb, ebe Solomon, sydd gyfaill 
i'r hael,” Diar. xix. 6. Ond nid oes neb yn gyfaill 
i'r dideimlad a'r cybyddlyd. Nis gellir eu caru; 
ac am hyny ni ellir gwneyd cyfeillion o honynt. 
4. Cyfeillgarwch, neu dymher rydd, gymdeithasol. 
Y mae cymdeithas bob amser rhwng cyfeillion. 
Y maent yn caru cyfeillachu a'u gilydd; ac y 
mae eu cyfeillach a'u gilydd yn tueddu i fagu a 
meithrin cariad rhyngddynt; ac felly i'w gwneyd 
yn fwyfwy o gyfeillion, Y maent yn caru adrodd 
eu hoÌl galon i'w gilydd; ac y mae tawedogrwydd 
(reservedness,) bob amser yn dinystrio ymddiried 
ac yn anafu cyfeillach. Cystal y gellir gwneyd 
cyfaill o anifail, pren, neu gareg, ac y gellir o 
ddyn tawedog. Gall cyfaill cywir ddywedyd am 
ei gyfaill, fel y dywedodd Duw am Abraham, yr 
hwn a elwir yn “gyfaill Duw,” “A gelaf fi rhag 
Abraham yr hyn a wnaf?” Gen. xviii. 17. Nid 
yw cyfaill yn chwenych celu dim oddiwrth ei 
gyfaill; a thymher rydd, agored, gyfeillgar, y w 
un o gynheddfau angenrheidiol cyfaill, ac sydd 
yn fynych yn eì greu. 5. Gonestrwydd, ac eglur- 
der calon ac ymddygiad. Nid oes dim mwy croes 
i ansawdd cyfaill cywir na rhagrith a gweniaith. 
Er na bydd i gyfaill cywir adrodd beiau ei gyfaill 
wrth eraill; eto, ni bydd iddo eu celu oddiwrtho 
ef. Y diweddaf i gyhoeddi gwendidau ei gyfaill i 
eraill ydyw; ond y blaenaf i'w dywedyd wrth ef, 
ac i'w geryddu yn garedig am danynt, a'i gyng- 
hori i ddiwygio oddiwrthynt, ydyw.  “ Cariad a 
guddia luaws o bechodau;” oddiwrth eraill; ond 
nid oddiwrth ei wrthrych. Cela hwynt oddiwrth 
y byd hyd y gallo; ond mynega hwynt iddo 


ef, i'r dyben i'w ddiwygio oddiwrthynt. Nid 
cyfeillion, ond gwenieithwyr rhagrithiol yw y 
rhai a gelant eu beiau oddiwrth y rhai y 
proffesant gariad atynt; er eu bod yn haeru 
eu bod yn eu caru yn rhy fawr i ddywedyd 
wrthynt am danynt, Diar. xxvii. 6, 9. 6. Ffydd- 
londeb. Un o brif gynheddfau cyfaill cywir yw 
ffyddlondeb; ac y mae naill ai yn rhagdybied, 
neu yn cynwys y cynheddfau eraill a enwyd i gyd 
ynddo ei hun. Y mae yn anhebgorol angenrheid - 
iol mewn cyfaill tuag at gyfaill, i'w dueddu i 
gyd ddwyn a'i wendidau —ei argyhoeddi o honynt 
mewn modd personol a charedig—i'w amddiffyn 
yn ei gefn, fel y gwnaeth Jonathan â Dafydd -— 
i'w gynhorthwyo mewn caledi a diffyg —ac i lynu 
wrtho mewn adfyd a chyfyngder, gan fod yn all- 
ail, neu arall ai iddo i'w ymgeleddu a'i gyn- 
horthwyo. “Gwae'r unig; canys pan syrthio 
efe, nid oes ganddo aiJ i'w gyfodi,” Preg. ìv. 10. 
Tlawd a thruenus yw sefyllfa yr hwn nad oes 
iddo gyfaill—neb i gydymdeimlo âg ef pan mewn 
cyfyngder—neb i'w gynghori, cysuro, dyddanu, 
pan mewn gofid—neb i bwyso arno, ac ymddir- 
ied ynddo—neb ag y gall ddywedyd ei gwyn 
wrtho, ac agor eì fynwes iddo—neb i'w gynorth- 
wyo, a'i ymgeleddu pan mewn angen. 

CYFAMOD, (o cyf, cyd, ac amod,) cytundeb 
rhwng personau, neu bleidiau â'u gilydd, ar am- 
odau, ac i ddybenion neillduol, wedi ei arwyddo 
a'i selio ganddynt, (os bydd mewn ysgrifen,) i'r 
dyben i'w gadarnhau. Cyn ei arwyddo a'i selio, 
er wedi ei ysgrifenu, nid yw ond cynllun neu 
gynhygiad yn unig—nid yw yn gydamod. Gwaith 
y pleidiau yn cymeradwy y cynllun neu cynhyg- 
iad, ac yn cytuno arno, gan ei arwyddo a'i selio 
sydd yn ei wneuthur felly. Cyn ei arwyddo a'i 
selio gan y pleidiau, sefydliad, trefniad, gosodiad, 
neu amlygiad o ewyllys (Aua0ex), y naill wedi ei 
gynygi sylw a chymeradwyaeth y llall ydyw, 
Heb. xii. 24. Wedi ei arwyddo a'i selio y mae 
yn gydsefydliad, cydosodiad, cydamod, (2vv0em), 
cyngrair. Y mae Drusius, medd Leigh, yn dy- 
wedyd fod yr Heleniaid, sef yr Iuddewon a 
siaradent Roeg,) yn arferyd y gair Diathecê, 
sefydliad; am Snuthecê, cyfamod; gan nodi y 
lleoedd canlynol fel esiamplau, Act. iii. 25; Heb. 
ix 16; viii. 8; Gal. iii. 17. 

Y mae'r pleidiau wrth ymgyfamodi, yn cytuno. 
yn wirfoddol â'r amodau gosodedig yn y cynhyg- 
iad. Herwydd hyn y mae dysgedigion yn barnu 
fod y gair Heb. m»3, cyfamod, yn deilliaw o ma, 
efe a ddewisodd.—Vide Buctorff, Thesaur. Gram- 
af. Mewn pob cytundeb rhydd, y mae dewisiad 
o'r pleidiau rhwng y rhai, o'r dybenion i ba rai, 
ac o'r amodau ar ba rai, y mae yn cael ei wneuth- 
ur. Í arwyddo'r dewisiad boddhaol hwn, a'r 
llawenydd ag oedd yn tarddu oddiwrtho, ysgat- 
fydd yr oedd dynion gynt yn cydwledda, neu 
gydfwyta, wrth wneuthur cyfamod, Gen. xxvi. 
26—31; xxxi. 44 55. Herwydd hyn myn rhai 
fod y gair ma cyfamod, yn dyfod o'r gair myn 
bwyta. ; 

Wedi i'r cyfamod. gael ei wneuthur, ac i'r cyt- 
undeb gael ei arwyddo a'i selio, y mae yn uno 
y pleidiau â'u gilydd, mewn achos ac elw; ac yn 
eu rhwymo, un blaid, at yr amodau, a'r llall at 
yr addewid. Herwydd hyn y mae yn debyg y 


CYF 


234 
NES — Oc  sa*“V.—___ 


CYF 


sonir am “rwym (masareth) y cyfamod,” Esec. 
xx. 37; ac y gelwir cyfamod yn nn, cynghrair, 
neu /w, Gen xxvi. 28; ac y dywedir fod dynion yn 
ymrwymo irwy lw wrth ymgyfamodi, Gen. xxvi. 
31. I'r dyben i arwyddo y perygl o dori'r cyfamod, 
neu o'i ddryllio, byddai y cyfamodwyr yn lladd 
aberth, yn ei ddarnio, ac yn cerdded rhwng y 
darnau; gan arwyddo trwy hyny eu dymuniad 
i Dduw wneuthur felly a hwythau, os na byddai 
iddynt gadw eu cytundeb yn ddihalog, Gen. xv. 
9,10, 15; Jer. xxxiv. 11, 19. 

Y mae amrywiol fath o cyfamodau yn bod; 
megys y cyfamod gwladol, rhwng brenin AL 
ddeiliaid; y cyfamod priodasol, rhwng gwr 
a gwraig; y cyfamod gwasanaethol, rhwng 
meistr a gwas; y cyfamod masnachol rhwng y 
prynwr a'r gwerthwr; y cyfamod cyfeillgarol, 
rhwng cymdeithion a'u gilydd; y cyfamod 
eglwysig, rhwng y gweinidogion a'r eglwys, a 
rhwng aelodau yr eglwys a'u gilydd ac a'r Ar- 
glwydd; y cyfamod Paradwysaidd rhwng Duw 
ac Adda a'i holl hiliogaeth ; y cyfamod cyfryng- 
ol, rhwng y Tad a'r Mab; a'r cyfamod gras, 
rhwng Duw a'i bobl yn Nghrist. A'r tri olaf y 
mae a fynom ni yn neillduol yn yr erthygl hwn, 
yn 

Y Cyfamod Paradwysaidd, neu fel y gelwir ef 
yn gyflredin, y Cyfamod gweithredoedd. 

Wrth hwn y meddylir y sefydliad grasol a 
daionus, cyfiawn a santaidd, a wnaeth Duw âg 
Adda yn Mharadwys, fel cynrychiolwr ei holl 
hiliogaeth, gyda golwg ar ei ddedwyddwch tra- 
gywyddol ef, a phawb ag oedd i ddyfod o'i lwynau, 
trwy genhedliad naturiol. 

Er nad yw y sefydliad hwn yn un lle yn yr 
ysgrythyr, yn cael ei alw mewn modd pendant 
yn gyfamod; eto nid oes un lle i ameu nad oedd 
felly; gan fod pob peth perthynol i gyfamod yn 
cydgyfarfod ynddo; a bod ei effeithiau yn gyfryw 
ag nas gellir yn rhesymol roddi cyfrifam danynt, 
ond ar y cyfryw dybiaeth. Hanfodolion cyfam- 
od, neu y pethau ag sydd yn angenrheidiol i'w 
gyfansoddi, ydynt pleidiau, amodau, dybenion, 
cydsyniad o'r ddwy ochr â'r amodau, ac arwydd- 
ion gweledig, neu seliau. Y mae'r pethau hyn 
oll yn cydgyfarfod yn y sefydliad gogoneddus 
hwn... Y pleidiau ag oedd yn ymgyfamodi â'u 
gilydd oeddynt. Duw ac Adda, nid yn unig fel 
gwreiddyn yr holl hil ddynol, ond fel eu cyn- 
rychiolwr cyffredinol, 1 Cor. xv. 45. Yr amodau 
oeddynt perffaith ufydd-dod i ddeddf Duw; 
yn neillduol y gorchymyn pendant i beidio a 
bwyta o ffrwyth pren gwybodaeth da a drwg, 
Luc x. 25—28; Rhuf. vii. 10: x. 5; Gen. ii. 16, 
17. Y dybenion oeddynt gogoniant Duw a ded- 
wyddwch tragywyddol Adda a'i holl hiliogaeth, 
Rhuf. vii. 10; xi. 36. A'r seliau oeddynt pren 
y bywyd yr hwn oedd yn nghanol yr ardd, a 
phren gwybodaeth da a drwg, Gen. ii. 9. 

Yr oedd y gorchymyn pendantallanol, a rodd- 
odd Duw i Adda, yn gynwysedig yn y geiriau, 
““O bob pren o'r ardd gan fwyta y gelli fwyta; 
ond o bren gwybodaeth daa drwg, na fwyta o 
hono; canys yn y dydd y bwytai o hono, gan 
farw ti afyddi farw,” Gen.ii. 16. 17. Y mae'n 
eglur eu bod yn cynwys caniatad, gwaharddiad, 
a bygythiad. Y caniatad ydoedd, o bob pren o'r 
ardd gan fwyta y gelli fwyta.” Yr oedd hwn yn 


rasol, ehelaeth, a hollawl. Yn rasol; canys 
rhoddwyd ef cyn i Adda ddangos ei hun yn 
deilwng o ffafr Duw, trwy wasanaeth ac awdur- 
dod; ac yr oedd yn cynwys «rddigonedd, ac nid 
digonedd yn unig. Heblaw hyny gallasai Duw 
orchymyn iddo fyned allan o'r ardd,i ymofyn 
am ei gynaliaeth; tra yr oedd dan rwymau i'w 
chadw yn ol ei orchymyn iddo. Ond nid felly y 
gwnaeth; cafodd ei gynhaliaeth o'r ardd. Yn 
helaeth a hollol; yr oedd yn helaeth, gan fod 
ynddi “bob pren dymunol i'r golwg, a da, yn 
fwyd;” a bod rhyddid i Adda fwyta yn ddibrin 
o honynt oll, ond un; sef pren gwybodaeth da a 
drwg, Y gwaharddiad ydoedd: “ond o bren 
gwybodaeth da_a drwg, na fwyta ohono.” Yr 
oedd yn bendant; “ond o bren gwybodaeth 
daadrwg;” yn benarglwyddiaethol, gan ei fod 
yn sylfaenedig ar ewyllys Duw, ac nid ar natur 
pethau; yn eithaf ysgafn a rhesymol, gan nad 
oedd raid iddo wneyd dim ond ymgadw; a chan 
mai addas oedd i Dduw gadw rhyw beth oddi- 
wrtho, er dangos ei hawl yn y cwbl; ac nad oedd 
yr hyn a gadwodd oddiwrtho ond ychydig —un 
pren. Y bygythiad ydoedd; “canys yn y dydd 
y bwytai o hono, gan farw ti a fyddi farw.” Yr 
oedd hwn yn annherfynol oran ei gynwysiad ; 
canys ni chyfyngwyd mo hono at un rhyw o farw- 
olaeth yn fwy neillduol na'i gilydd; ond yr oedd 
yn cynwys pob marwolaeth, sef marwolaeth 
ysbrydol, marwolaeth naturiol, a marwolaeth 
dragywyddol—pob trueni ac annedwyddwch: 
yn gryf oran ei eiriad, “*“gan farw ti a fyddi 
farw;” yr hyn a gynwys y sicrwydd y cawsai ei 
gyflawni—byddifarw, yn ddiau: ac yn arbenigol 
oran ei amseryddiad, “yn y dydd y bwytai o 
hono.” Cymerodd marwolaeth ysbrydol afael 
yn ei enaid y mynyd y troseddodd orchymyn ei 
Grêwr, a gwnaethpwyd ef yn agored, ar yr un 
pryd i'r ddwy avall. 

Heblaw hyn oll y mae'r ystyriaeth o burdeb a 
pherffeithrwydd hollol ei natur, yn dangos iddo 
gydsynio âg ewyllys ei Greawdwr, ac ymrwymo 
yn weithredol i'w gyflawni; canys nis gall na 
wnelsai creadur perffaith hyny; yr hyn sy'n ar- 
wyddo fod cyfamod hollol, trwyadl, yn hanfodi 
rhyngddo a Duw. Ond yn enwedigol, y mae'r 
ystyriaeth fod yr effeithiau a ganlynasant ei 
anufydd-dod ar ei holl hiliogaeth, yn gyf- 
ryw ag nas gellir cyfrif am danynt ar un 
dybiaeth arall, heblaw ei fod yn eu cynrychioli 
hwynt fel pen-cyfamodwr, yn gwneuthur y peth 
byth yn fwy tebygol; a thystiolaeth eglur a 
phendant yr ysgrythyr am danynt, yn gosod y 
mater yn mhell tu hwnt i bob amheuaeth. Y mae 
holl hiliogaeth Adda yn dyfod i'r byd yn ym- 
ddifad o gyfiawnder gwreiddiol, sef y ddelw 
ddwyfol ag oedd ar ddyn yn ei greadigaeth; ac 
y maent yn ddarostyngedig oll i ofidiau, poenau, 
cystuddiau, a marwolaeth ; ïe, hyd yn nod y rhai 
hyny y rhai ni phechasant erioed yn weithredol, 
yn eu personau eu hunain, Job xv. 1l—4. Pa 
fodd i roddi cyfrif am hyn, ond ar y dyb a gadarn- 
heir genym, nid ydym yn gwybod. Ond y mae 
yr ysgrythyrau yn gosod y mater tu hwnti bob . 
amheuaeth, trwy ddywedyd, “ Mai trwy un dyn 
y daeth pechod i'r byd, a marwolaeth trwy bech- 
od, ac mai felly yr aeth marwolaeth ar bob dyn, 
yn gymaint a phechu o bawb—i'r farn ddyfod o. 


CYF 


235 


CYF 


un camwedd i gondemniad—ac mai yn Adda y 
mae pawb yn meirw,” Rhuf. v. 12—19; 1 Cor. 
xv. 22. 

Er fod y cyfansoddiad, neu y sefydliad hwn 
yn cael ei alw gan dduwinyddion yn gyfamod 
gweithredoedd, eto nid ydym ìi feddwl nad oedd 
ynddo ddim gras; canys yr oedd yn ras anfeidrol 
i Dduw ymostwng i ymgyfamodi â neb o'i gread- 
uriail—y telerau ar ba rai yr ymgyfamododd â 
dyn yn ysgafn a hawdd iawn eu cyflawni— a'r 
addewid yn hollol rasol, gan nad oedd un cyfar- 
talwch rhwng ufydd-dod Adda a hi; ac nad oedd 
Duw tan unrhwymauanymddibynol ar ei ewyllys 
— i'w rhoddi, Yr oedd y cyfamod hwn gan hyny 
yn llawn o ras, er fod cyflawniad yr addewid yn 
gysylltiedig â chwblhad y ddyledswydd. Ond 
pa gyfamod nad yw felly? Y mae bywyd tra- 
gywyddol, neu gadwedigaeth, wedi ei gysylltu â 
ffydd, (yr hon sydd weithred, ac heb weithred- 
oedd, yn farw,) hyd yn nod yn y cyfamod newydd 
neu'r cyfamod gras. Dichon gan hyny y byddai 
cystal galw cyfamod Duw âg Adda yn gyfamod 
Paradwysaidd, gan mai ym, ac (mewn rhan,) yn 
nghylch Paradwys y cafodd ei wneuthur, Heblaw 
gras yr oedd doethineb a daioni Duw yn ym- 
ddysgleirio yn ei gyfansoddiad; canys yr oedd 
y ffordd yn ferach a sicrach i gyrhaeddyd y 
wobr, na phe buasai pob un yn cynyg ati yn 
bersonol, trwy ei ufydd-dod ei hun ; ac yr oedd 
gan Adda, (yr hwn ydoedd yn berffaith santaidd, 
ac felly yn hollol addas a galluog i gyflawni Fyn 
amodau) annhraethadwy fwy o anogaethau i'w 
gymhell i wneyd hyny, nag a fuasai gan bob un 
yn bersonol, ac ar ei ben ei hun; gan ei fod yn 
ymwybodus yn ddiamheu, fod nid yn unig ei 
ddedwyddwch tragywyddol ei hun, ond dedwydd- 
wch ei holl hiliogaeth yn ymddibynu ar ei waith 
yn ufyddhau. Gan hyny yr oedd y sefydliad yn 
fanteisiol i hil Adda; a buasai yn ddiameu yn 
wrthrych eu rhyfeddod, ac yn destyn eu diolch- 
garwch byth pe cawsai ei gadw yn ddihalog. Ond 
y mae wedi ei dori; ac nid yw o'r pryd y torwyd 
ef mewn bod; am hyny nid addas dyweyd fod neb 
fano yn awr. Ni bu neb tano erioed ond Adda; 
ac ni bu yntau tano ond yn unigceyhyd ag y bu heb 
ei dori. Y mae pawb wrth natur tan felldith y 
cyfamod toredig ; ond nid oes neb fan y cyfamod. 
Wedi ei dori darfu y berthynas ag oedd rhwng 
Adda a'i hiliogaeth fel eu cynrychiolwr; ac 
nid oedd ond ei bechod cyntaf yn unig yn gyfrif- 
edig iddynt hwy, Rhuf. v. 16. 

II. Y Cyfamod Cyfryngol neu y cyf:mod rhwng 
y Tad a'r Mab, yr hwn a eilw duwinyddion yn 
gyffredin yn gyfamod prynedigaeth. YE 

Wrth hwn y deallir ewyllys y Tad i Grist 
fod yn gynrychiolwr a gwaredwr pechaduriaid, 
(yn enwedigol ei bobl etholedig). yn nghyd â 
chydsyniad, neu ewyllys Cristi fod; ac felly i 
ddyfod yn ddyn i ufyddhau a dyoddef yn eu lle, 
ac eiriol drostynt yn y drydedd nef. 

Bod bwn yn gyfamod a ymddengys, yn 1. 
Oddiwrth dystiolaeth gr Arglwydd Iesu Grist ei 
hun.—*“ Ac yr wyf yn ordeinio (0ard0epau, sêf- 
ydlu trwi amod,) i chwi deyrnas, megys yr 
UU ed, y sefydlodd. trwy gyfamod.) 
fy Nhad i minau,” Luc xxii. 29. 2. Oddiwrth 
ei fod yn cael ei alw felly, Ps. lxxxix. 3, 4. 3. 


Oddiwrth ei fod yu cynwys holl ranau cyfansawdd 
cyfamod; megys pleidiau, amodau, addewidion, 
a chydsyniad. Y pleidiau ydynt y Tad a Christ; 
Esa, xlii. 1; Jer. xxix. 21; Sech. vi. 13. Yr amod- 
au; yrhynoll a wnaeth ac a ddyoddefodd Crist, 
yn enwedig ei waith yn dyoddefa marw yn ein lle, 
Ps. xl. 6, 7; Esa. liii. 10, 12; Ioan x. 18; Phil. 
ii. 6; Heb. x. 5, 7. Yr addewidion; yr hyn oll 
a dderbyniodd, ac a dderbyn Crist, mewn can- 
lyniad i hyny, yn enwedigol had i'w wasanaethu, 
Ps.ii. 8; xvi. 10, 11; Esa. xlix, 5, 6; l. 5—9 ; 
liii. 10—12; Phil.ii. 9—11, a'r cydsyniad ydoedd 
boddlonrwydd tragywyddol y ddwyblaid yn y 
cwbl o'r sefydliad, Esa. xlii. 1; Jer. xxix 21; 
Heb. x. 7.4. Oddiwrth yr enw gwas, yr hwn a 
roddir ar yr Arglwydd Iesu Grist yn aml yn yr 
ysgrythyrau santaidd, Esa. xlii. l; xlix 6. Y 
mae yn deilwng o sylw mai perthynas gyfamodol 
yw y berthynas rhwng gwas ac arglwydd. Y 
cyfamod rhyngddynt sydd yn rhoddi hawl i'r 
naill yn y gwasanaeth, ac i'r llall yn y cyflog neu 
y wobr, mewn canlyniad i gwblhad y gwasanaeth. 
Fel hyn yr oedd rhwng y Tad a Christ, Ioan xviii, 
4,5. Ni buasai gan y blaenaf hawl i ufydd-dod 
yr olaf i'r gyfraith gyfryngol, Ioan x. 18, na'r 
olaf i'r wobr, Luc xxiv. 26, oni buasai y cyfamod 
oedd rhyngddynt. 

Gellir ystyried y cyfamod cyfryngol rhwng y 
Tad a Christ, fel sylfaen y cyfamod gras rhwng 
Duw a'i bobl. Ar gyflawniad amodau y cyfamod 
cyfryngol gan Grist y mae addewidion y cyfamod 
gras, ïe, y mae y cyfamod gras ei hunan yn gor- 
phwys, Esa. liii. 11; Jer. xxix. 21, 22. “'“Her- 
wydd hyn, (fel y sylwa un awdwr,) y mae y gair 
uX€wc, a gyfieithir trugarog yn Heb. viii. 12, yn 
arwyddo dyhuddol, cymodol, heddychol, ac yn 
dynodi yn gystal yr aberth neu yr offrwm gosod- 
edig i'w aberthu dros bechod, a'r drugaredd a'r 
maddeuant a gyfranir trwy y dyhuddiant, neu yr 
iawn. Yr un arwyddocâd sydd i'r gair XMacpoc ac 
(Nacr»puoa, y rhai a gyfieithir ;ŷawn yn Rhuf.iii. 
2501 Toan mis 2; 11v. LO ae NuNacpoc a arferir 
gan y 70 yn Ps. cxxx, 4; Dan. ix. 9, lle mae y 
cyfieithwyr Cymreig yn arfer y gair maddeuant. 
Y cyfeiriad sydd at waed iawnol yr aberth; ac 
ni ddichon un amheuaeth fod nad yw yr addewid 
a gofheir gan yr apostol, nid yn unig yn addewid 
o faddeuant, ond hefyd o faddeuant trwy iawn 
Crist, a'i fod yn cynwys symudiad fragywyddol 
euogrwydd trwy aberth iawnol Iesu, fel sylfaen 
ar yr hon y gwnaethpwyd holl addewidion y 
cyfamod.” Nid yw mewn un modd yn ymddanp- 
os yn gyson â chymeriad Duw fel llywodraethwr 
moesol, santaidd, a chyfiawn, ìi ymdrin â thros- 
eddwyr, oddigerth mewn ffordd o gosb, ond trwy 
ac ar gyfrif aberth, Ps. J. 5, oblegyd os gallasai 
ymwneyd â hwynt mewn ffordd rasol a daionus, 
heb aberth ; yna nid oedd iawn yn angenrheidiol, 
ac nid oedd angen i Grist ddyoddef na marw 
fel y gwnaeth. 

III. Y cyfamod gras rhwng Duw a'i bobl yn 
Nghrist, neu y cyfamod efengylaidd. 

Wrth hwn y meddylir yr efengyl ei hun neu 
yr amlygiad a gynhwysir ynddi o drefn iechyd- 
wriaeth pechaduriaid trwy iawn Crist. Ym- 
ddengys hyn, yn 1. Oddiwrth fod yr efengyl yn 
cael eì galw yn gyfamod, Gal. iii. 8, wedi ei gym- 


L2 


CYF 


236 


CYF 


an ———— 


haru ag adn. 17, lle mae yr apostol yn galw yr 
addewid a ragefengylwyd ì Abraham, “yr amod 
(Gr. ca0jxp, y cyfamod. Saes. covenant,) a 
gadarnhawyd o'r blaen (sef 490 o flynyddoedd 
cyn rhoddiad y ddeddf,) gan Dduw yn Nghrist.” 
Y Testament Newydd, yn hytrach y Cyfamod 
Newydd (H Aua0x Kawn,) y galwodd ysgrif- 
enwyr yr ysgrythyrau y rhan hono o'r Beibl a 
gyfenwir yn fwyaf neillduol yr Efengyl; yr hyn 
a ddengys mai yr un peth a olygent hwy wrth yr 
efengyl a'r cyfamod, ac mai peth dyeithr iddynt 
oedd eu golygu yn ddau beth gwahanol. 
3. Oddiwrth. y ddyledswydd a_ ofynir oddiwrth 
ddynion tuag at y cyfamod; set ymafaelyd ynddo ; 
h.y., ei gymeradwyo, a chydsynio ag ef, Esa. lvi. 
4,6. Nid ydym, yn gwybod am un cyfamod o 
eiddo Duw ag y mae yn ddichonadwy i ddynion 
yn awr i ymaflyd ynddo ond yr efengyl. Y mae 
hwn yn agos atynt, Rhuf. x. 8, 9, ac yn cael ei 
estyn gan Dduw, (megys yr estynodd Ahasferus 
y deyrnwialen at Ester gynt, yn arwydd o'i 
heddwch a'i ffafr iddi, Est. v. 2, atynt yn y 
weinidogaeth a'r ordinhadau, i'r dyben iddynt 
ei dderbyn a'i gymeradwyo, Marc xvi. 15, 16. 
Gelwir yr efengyl yn gyfamod, yn 1. Oblegyd 
ei bod yn cynwys mwy nagun blaid. Cyd-an-mod 
ydyw rhwng Duw a phechaduriaid edifeiriol a 
chrediniol yn Nghrist, Esa. lv. 3; Jer. xxxi. a1; 
xlii. 40; Gal.iiui. 17. Y mae yn cael ei gynyg 
i sylw a chymeridwyaeth pawb yn gyfíredinol 
lle y delo; ond â chredinwyr yn unig y mae yn 
cael ei gadarnhau, gan mai hwynthwy yn unig 
sydd yn ymafaelyd ynddo trwy ffydd, ac yn ei 
gymeradwyo.” 2. Ei bod yn cynwys addewidion 
i'w cyflawni, a dyledswyadaui'w gwneuthur. Felly 
y mae pob cyfamod. Y brif addewid, (yr hon 
sydd yn cynwys ynddi ei hun yr holl rai eraill,) 
ydyw, ““Myfi a fyddaf yn Dduw i chwi, a chwi- 
thau a fyddwch yn bobli minau, medd yr Ar- 
glwydd,” 2 Cor. vi. 16. Y brif ddyledswydd yr 
hon sydd yn cynwys yr holl ddyledswyddau 
eraill ynddi ei hun,) yw credu, Act. xvi. 30, 31; 
Iagoii. 20. I'r dyben i osod allan raslonrwydd 
y cyfamod, y mae yr addewidion o ran eu cyflead 
yn aml yn rhagflaenu y dyledswyddau, a'r dyled- 
swyddau yn dylifo o honynt fel effaith ac achos, 
Esec. xxxvi. 25—27; ond ar y llaw arall, i'r 
dyben i osod allan y cysylltiadannatodol rhwng y 
fiaint a'r ddyledswydd, y mae'r olaf yn aml yn 
cael ei gosod allan fel telerau cyflawniad yr 
addewidion, a'r addewidion fel anogaethau cym- 
helliadol i'w cyflawni, Marc xvi. 16; Ioan iii. 1; 
Act.ii. 38; xvi. 31; 2 Cor. vi. 17, 18... 3. Zi 
bod yn cynwys arwyddion gweledig, meu seliau, er 
cadarnhad. Y sel neu yr arwydd gadarnhaol o 
du Duw yw bedydd, yn yr hon y mae yn selio ei 
addewidion, ac yn tystiolaethu ei ffyddlondeb i'w 
cyflawni, 1 Ioan v. 8. Y sel neu yr arwydd 
gadarnhaol o du ei bobl yw swper yr Arglwydd, 
yn yr hon yr arwyddant eu dewisiad o Dduw i fod 
yn Dduw iddynt hwy, a'u penderfyniad i fod yn 
bobl iddo. Herwydd hyn y gelwir y cwpan yn 
Destament, neu (diathec4) cyfamod, 1 Cor xi. 
25. Yn y bedydd yr ydym yn ddyoddefol ; ond yn 
y cymun yn weithredol. Derbyn sel Duw yr ydym 
yn y naill, ond selio ein hunain yr ydym yn y llall. 
Os nad sel Duw wrth y cyfamod gras yw bedydd, 
nid ydym yn gwybod beth a all ei sel ef wrtho 


fod. Gwrthun, a hollol ddigynllun fyddai tyb- 
ied nad oes ganddo un. Gynt yr oedd enwaediad 
yn sel Duw wrtho, (yr hwn a eilw Paul yn insel 
(sel) cyflawnder y ffydd, Rhuf. ìv. 11;) a'r pasg 
yn sel dyn. Y mae yn rhyfedd os nad oes gan 
Dduw ei sel wrtho yn awr. 4. Am fod dybenion 
pwysig a gogoneddus mewn golwg ynddi. Y mae 
rhyw ddybenion o bwys mewn golwg yn mhob 
cyfamod, y rhai ydynt achos o'i wneuthuriad. 
Dybenion cyfamod yr efengyl ydyw gogoniant 
Duw, a chadwedigaeth dyn. ““ Er mawl gogon- 
iant ei ras ef;” ac, “ Fel na choller pwy bynag 
a gredo ynddo ef, ond caffael o hono fywyd tra- 
gwyddol,” y cafodd ei lunio, Eph.i. 6; Ioan iii. 
16. 5. O herwydd eì bod yn rhwymo. ŶY mae 
pob cyfamod yn rhwymo y pleidiau; un at ei 
dyledswydd, a'r llall at ei haddewidion. Felly 
y maehwn. Herwydd hyn sonir am rwym y 
cyfamod, Esec. xx. 37. Y mae yn rhwymo pobl 
Dduw at eu dyledswydd, ac yn rhwymo Duw at 
ei addewid. rwy addaw, gosododd Duw ei hun 
dan rwymau, nid i ni, eithr i'w wirionedd a'i 
ffyddlondeb ei hunan, i wneuthur ei holl addew- 
idion yn dda. 6. Am ei bod yn sicrhau yr elw a'r 
budd oedd mewn golwg yn ei lluniaethad. Felly y 
gwna pob cyfamod, os bydd wedi ei lunio yn 
berffaith, ac os bydd iddo gael ei gadw yn ddi- 
halog. Y mae y cyfamod hwn wedi ei luniaethu 
yn hollol, 2 Sam. 'xxiii. 5. “Y mae Duw wedi 
addaw na bydd iddo droi oddiwrth ei bobl heb 
wneuthur lles iddynt, ac y rhydd ei ofn yn eu 
calonau, felna chiliont oddiwrtho, Jer. xxxii. 
49. “Cyfamod fy hedd ni syfl medd yr Ar- 
glwydd, yr hwn sydd yn trugarhau wrthyt,” Esa. 
liv. 10. Âc y mae dau beth dianwadal (llw Duw 
a'i addewid) yn gysur cryfi'r rhai a ffoisant trwy 
ffydd, i gymeryd gafael yn y gobaith a osodwyd 
o'u blaen yn yr efengyl; sefy cyfamod y soniwn 
am dano, Heb. vi 17, 18. 

Y mae yn perthyn i'r efengyl fel cyfamod am- 
ryw oruchwyliaethau, yn nghyd a gweinyddiad 
deublyg. Yr oruchwyliaeth gyntaf ydoedd yn 
cyraedd a Adda hyd Noa; yr ail, o Noa hyd 
A y drydedd, o Abraham hyd Grist : 
a'r olaf, yr hon yw'r berffeithiaf, o Gri 
ddiwedd o byd. " A 

Mai yr un o ran sylwedd oedd yr efengyl dan 
yr amrywiol oruchwyliaethau hyny sydd amlwg, 
pan ystyriom mai yr un yn mhob oes oedd y brif 
addewid, “ Myfi a fyddaf yn Dduw i chwi, a 
chwithau a fyddwch yn bobli minau,” ac hefyd 
mai yr un o ran sylwedd agwrthrych oedd y brif 
ddyledswydd—credu yn Nghrist. “ebiau A 
y mae'r addewid yn cael eì galw yr efengyl, a'r 
cyfamod, Gal. iii. 8, 17; a'r gwahanol oruchwyl- 
iaethau y soniwyd am danynt, yn cael eu galw 
““Cyfamodau'r addewid,” Eph. ii. 12,.—Gr. 

Y gweinyddiad deublyg ydynt, yr un allanol a 
mewnol. Y gweinyddiad allanol yn cynwys am- 
lygiad o fendithion y cyfamod mewn pregethau 
ac arwyddion, sef yr ordinhadau. Y mae hwn 
wedi ei ymddiried i weinidogion yr efengyl, ac 
yn golygu pawb lle delo'r efengyl ond ei gwrth- 
odwyr, Diar. i. 28—29 ; viii. 4; Esa. lv. l—3: 
Math. xxviii. 19, 20; Mare x. 14, 15 ; Act, îi. 
38, 39; xvi. 12,215, 31—933 1 Cor 16y. 
mae'r un mewnol yn cynwys cymhwysiad o fen- 
dithion y cyfamod at bersonau neillduol, sef yr 


CYF 


297 


CYF 


etholedigion, Rhuf, viii. 30 ; ac wedi cael ei ym- 
ddiried yn unig i'r Ysbryd Glan, Esa. xliv. 3—8; 
Esec. xxxvi. 25—27 ; 1 Cor. xi. 6. 

Sonir yn aml yn yr ysgrythyrau santaidd am 
waith Duw yn gwneuthur cyfamod a ni, ac am 
ein gwaith ni yn gwneyd cyfamod a Duw, Esa, 
ly. 3; Jer. xxxi. 31—33; xxxii. 40; Esec. xxxv. 
25; 2 Cron. xxix. 10; Ps.l. 5; Jer.l. 5. Wrth 
waith Duw yn gwneuthur cyfamod a ni y gellir 
deall, ei waith yn dwyn ei gyfamod atom, yn ei 
ddatguddio i ni, yn ei sefydlu yn ein plith, ac yn 
rhoddi hawl i'ni yn ei ragorfreintiau allanol, Ps. 
xxv. 14; Eph. ii. 11—20; ac yn neillduol, ei 
waith yn cymhwyso bendithion y cyfamod atom 
trwy weinidogaeth yr Ysbryd Glan, gan ein 
dwyn i berthynas fywiol, ac i undeb annatodol ag 
ef ei hun yn Nghrist, Jer. xxxi. 31—929. Wrth ein 
gwaith ni yn gwneuthur cyfamod â Duw y me- 
ddylir, ein gwaith yn cymeradwyo a chydsynio 
a'i gyfamod ef—yn ymafaelyd ynddo trwy ffydd, 
ac yn dewis Duw i fod yn Dduw i ni, gan ym- 
rwymo yn wirfoddol i fod yn bobl iddo ef, Esa. 
xlv, 9—5:lvi. 5; Jer. l. 5; Rhuf. vi. 13; xii. 
î; 2 Cor. viii. 5. 

Gellir sylwi yn mhellach, fod yn perthyn i'r 
efengyl fel cyfamod, ben, cynrychiolwr, a chyf- 
ryngwr,, sef yr Arglwydd Iesu Grist, yn a trwy 
yr hwn y mae holl addewidion a bendithion y 
cyfamod yn cael eu rhoddi a'u gweini, Heb. viii. 
Gele 2.C60r1. 20; Eph. 1.9; 2 Tim. 1. 
9; Tit.i. 2. Iddo ef, yn flaenaf, fel ein cyn- 
rychiolwr ni, y gwnaethpwyd yr addewidion ; ac 
ynddo ef y maent yn ïe, ac yn amen i'r rhai sy 
yn credu; a thrwy ei aberth a'i waed ef y mae 
yr holl fendithion yn dylifo i ni, ac y mae yr 
holl addewidion yn cael eu cadarnhau, Gal, iii, 
16, 17. 


Unwaith eto. Y mae y cyfamod ag yr ydym 


yn son am dano, yn cael ei alw yn 1. _ Yn gyf- 
amod newydd, Heb. viii. 8; xii. 24.. Nid new- 


ydd eì drefnu, na newydd ei ddatguddio; canys 
trefnwyd ef yn nhragwyddoldeb, ac y mae wedi 
wedì ei ddatguddio er dechreu y byd. Ond y 
mae yn gyfamod newydd mewn cyferbyniad i'r 
cyfamod Paradwysaidd ag Adda, ac yn neillduol 
i'r hen oruchwyliaeth, neu yr oruchwyliaeth 
Iuddewig, yr hon oedd yn gysgodol a chyfyng; 
eithr yr un bresenol sydd sylweddol ac eang. 
2. Yn gyfamod hedd, neu heddwch, Esa. liv. 10. 
Gelwir ef felly, o herwydd mai dm ac mewn hedd- 
wch y mae yn cael ei wneuthur. Cyfamod am 
heddwch rhwng dynion a Duw ydyw ; ac mewn 
heddwch y mae y ddwy blaid yn ymgyfamodi. 
Y mae Duw mewn hedd yn ei estyn at ddyn, a 
dyn mewn hedd yn ymafaelyd ynddo. 3. Yn 
gyfamod gras. Gelwir ef yn gyfamod gras, am 
mai o ras y trefnwyd ef; gras yw ei gynwysiad ; 
ac mai gogoniant gras yw ei ddyben, Eph. i. 6. 
Ie, gras y gelwir ef. ““Nid ydych dan y ddeddf 
eithr dan ras,” hyny yw, dan yr efengyl, yr hon 
yw y cyfamod gras, Rhuf. vi. 14. 4. Yn gyf 
amod wedi eì luniaethu yn hollol. ac yn sier, 
2 Sam. xxiii. 5. Nid oes un coll na diffyg yn- 
ddo—un bai—un gair yn rhy fach, na'r un gair 
yn ormod. Un anfeidrol ddocth a'i lluniodd. 
5. Yn gyfamod tragwyddol, 2 Sam. xxiii. 5; 
Heb, xiii. 20. Y mae yr oruchwyliaeth bresen- 
ol o hono i barhau tra parhao amser; acni bydd 
; H 


diwedd byth ar y mwynhad o'i fendithion, na'r 
berthynas y mae yn ei sefydlu rhwng Duw 
a'i bobl, 

Cyfamod, mewn ystyr eglwysig, y gelwir y 
cytundeb a wnaethpwyd gan y Scotiaid, yn 1638, 
er cadw eu crefydd yn ddiogel rhag unrhyw 
newidiadau. Yn 1581, tynodd y gymanfa gyflre- 
dinol gyffes ffydd, neu gyfamod cenhedlaidd, yn 
yr hwn y condemniant lywodraeth esgobaethol, 
a'r hwn a arwyddwyd gan Iago I., yr hwn a'i 
rhwymodd ar eì holl ddeiliaid. Arwyddwyd ef 
eilwaith yn 1590, a 1595. Adnewyddwyd yr 
arwyddiad yn 1638, pan yr ymrwymodd yr ar- 
wyddwyr trwy lw, i gynal crefydd yn yr un sef- 
yllfa ag yr oedd yn 1580, ac i wrthod pob cyf- 
newidiadau a wnaed ynddi er hyny. Y llw hwn 
mewn cysylltiad a'r gyffes a alwyd y cyfamod. 

Y cyfamod neu y cyngrair sanlaidd ydoedd 
gytundeb a sefydlwyd yn 1643, er uno Lloegr a. 
Scotland a'u gilydd. Tyngwyd ac arwyddwyd 
ef gan laweroedd o'r ddwy genedl, y rhai trwy 
hyny a ymrwymasant i ymwrthod a Phabydd- 
iaeth a phreladiaeth, gan ymrwymo i amddiffyn 
eu gilydd rhagddynt. Cafodd ei gymeradwyo 
gan y Senedd a chymanfa Wesminster, a'i gad- 
arnhau gan gymanfa gyffredinol eglwys Scot- 
land. Anghymeradwywyd ef gan Siarls I. pan 
y rhoddodd ei hun i fyny i'r fyddin Scotaidd 
yn 1616; ond Siarls yr IÍ. a amlygodd ei gy- 
meradwyaeth o hono, yn nghyd a'r cyfamod 
cenhedlaidd, trwy lw difrifol, yn 1650; ac yn 
Awst yr un flwyddyn gwnaeth adamlygiad o'r 
un peth yn Dumfferline, ac eilwaith yn Scŵn, 
yn 1651. Cadarnhawyd y cyngrair y flwyddyn 
hon gan y Senedd, a gofynwyd i bob aelod o honi 
ei arwyddo ar berygl diddymiad cyfansoddiad y 
Senedd. Achosodd derfysg yn hanes ganlynol y 
wlad hono; a chafodd ci wrthod gan y Senedd, 
yr hon a wnaeth ddarpariaeth yn ei erbyn. 

CYFAMODWYRH, y rhai a srwyddasant gyf- 
amod 1638. Y mae yr enw yn cael ei gym- 
hwyso eto yn yr Iwerddon at y COameroniaid; 
y rhai gwel. 

CYFAREDD, swyn, serchdyniad, meddyg. 
iniaeth hudolaidd. Swyngyfaredd. Gwel $wyn- 
gyfaredd. ì 

CYFATHRACHWR, Heb. ma, Un, car 
agos trwy y gyfraith, neu trwy briodas. Y mae 
yn deilwng o sylw mai God a gyfieithir Prynwr 
yn Job xix. 24; ae mai yr un gair a gyfieithir 
cyfathrachwr yn aml yn yr Hen Destament. 
Y mae yn arwyddo Gwaredwr, neu yr hwn y 
mae yn iawniddoryddhau. Gwaith y cyfath- 
rachwr oedd pleidio ei gar amddifad trwy rydd- 
hau ei etifeddiaeth o dan wystl—ei ryddhau ef 
o gaethiwed, os byddai wedi ei werthu eì hun— 
dial ei waed ar y llofrudd os byddai wedi cael ei 
lofruddio—a phriodi ei weddw er codi had ìddo 
os byddai wedi marw yn ddiblant, Deut. xxv. 
5—10; Ruth. ii. 20. 

CYFEDDACH, (o cyd a mêdd, am mai mêdd 
a yfid yn gyffredin gynt); diota; yfed yn aml 
gyda'r meddwon, yn enwedig mewn gwleddoedd 
a gwestfâu. Y mae y gair Groeg ke0c, a gyf- 
ieithir cyfeddach, Rhuf. xiii. 19; yn dyfod o 
ena, trwmgwsg, oblegyd fod cydyfed gwestol 
gormodol yn (ueddu at hyny, ac yn aml yn ter- 
fynu ynddo. Y paganiaid a alwant dduw glo- 


cYF 


238 


CYF 


HEDDI FFI ————————————————g————— 


ddest ac anlladrwydd (omos; a Cemos y gelwid 
eilundduw ffiaidd y Moabiaid gynt, Num. xxi, 
29. Duw y meddwon oedd Cemos; ac iddo yr 
adeiladodd Solomon uchelfa ar y bryn gyferbyn 
a Jerusalem, 1 Bren. xi. 7. Cymerwyd hwn yn 
garcharor gan y Caldeaid, Jer. xlviii, 7. 
CYFEILIORNAD, camgymeriad neu gam- 
syniad yn nghylch rhyw fater. Yr achosion o 
gyfeiliornad, medd Lock, ydynt yn 1, “ Diffyg 
profion, 2. Diffyg modd i'w defnyddio. 4. 
Diffyg ewyllys i'w defnyddio. 4. Mesurau cam- 
syniol o debygoliad.” Dosparthir cyfeiliornad 
yn ol ei ansawdd, i gyfeiliornad mewn baru a 
chyfeiliornad mewn bywyd ; yn ol ei wrthrychau 
i niweidiol, a damniol neu ddinystriol; ac yn ol 
ei raddau, i ddamweiniol a bwriadol, Cam- 
feddwl yw cyfeiliornad mewn barn; camwneyd 
yw cyfeiliornad mewn bywyd. Y mae pob cyf- 
eiliornad yn beryglus; ond os bydd yn fwriadol 
a gwirfoddol, ac yn nghylch pethau hanfodol a 
phwysig, y mae yn niweidiol a pheryglus. 
CYFEILLGARWCH, “ Cydymglymiad 
rhwng dau berson, yn cyfodinid yn unig oddi- 
wrth egwyddor gyffredinol o haelioni — oddiwrth 
gynhyrfiadau diolchgarwch am ffafrau a dderbyn- 
1wyd—oddiwrth olygiadau o elw—nac oddiwrth 
serchiadau naturiol, neu dymherau anifeilaidd ; 
ond oddiwrth dyb yn cael ei lletya gan y naill 
a'r llall o honynt fod ci gyfaill wedi ei addurno 
a rhyw gynheddfau hawddgar ac ardderchog. 
Amrywiol ydynt y tybiau a ffynasant am gyfeill- 
garwch. Rhai a haerant nad oes y fath beth yn 
y byd; eraill a'i deolasant o lechres rhinweddau 
Cristionogol; tra y mae eraill yn credu, er fod 
yn alluadwy ei fod yn hanfodi, eto ci fod yn beth 
anghyffredin iawn. Ond yr ysgrythyrau a'n 
hanregant yn gystal ag esiamplau o hono, ag o 
orchymynion yn mherthynas iddo. Dafydd a 
Jonathan, Paul a Timotheus, a'n Harglwydd a 
Lazarus, yn gystal ag Ioan, ydynt enghreifftiau 
nodedig o gyfeillgarwch. _ Y mae Solomon yn ein 
cynghori mewn iaith mor rymus, fel ag i ddangos 
ar unwaith mai ein dyled yw ei feithrin. “Nac 
ymado a chydymaith dy hun, a chydymaith dy 
dad,” Deut. xxvii. 10. Ymddengys ,hefyd fod 
anian a gorchymynion y grefydd Gristionogol yn 
cymell y rhinwedd hon, canys y mae nid yn 
unig yn gorchymyn haelioni cyffredinol i ddyn- 
ion, ond y mae yn meithrin y cariad a'r cyfeill- 
garwch cryfaf rhwng yr eneidiau hyny a oleu- 
wyd (rwy ddwyfol ras, ac sydd yn canfod yn eu 
gilydd ddelw eu meistr dwyfol, a'u gilydd. Pa 
fodd bynag, megys nad yw cyfeillgarwch yn cael 
ei fwynhau gan bob un, ac megys y mae y diffyg 
o hono yn aml yn cyfodi o honom ni ein bunain, 
cawn osod i lawr yma ychydig o gyfarwyddiadau 
yn mherthynas iddo, allan o waith awdwr enw- 
og, “1, Rhaid ini beidio a dysgwyl perffeith- 
rwydd oddiwrth neb ag y dichon 1 ni ffurfio cyf- 
eillgarwch a hwynt, 2. Rhaid i ni ochelyd cy- 
meryd tramgwydd oddiwrth wahaniaeth golyg- 
iadau a ddygwyddont gyfodi rhyngom ni a'n cyf- 
eillion wrth gymdeithasu â hwynt. 3. Y mae 
yn beth o bwys er cynal cyfeillgarwch, fod i 
eglurder tymer a moesau caruaidd gael eu meith- 
rino bob tu. 4. Rhaidini ofalu rhag credu, 
mewn modd byrbwyll, dystiolaethau drwg am 
ein cyfeillion. 5. Rhaid i ni ochelyd gadael ein 


cyfeillion mewn perygl neu galedi.”— Buck. 

CYFEILLION, y blaid grefyddol a elwir yn 
gyffredin yn Grynwyr, yr hon a gafodd ei had- 
nabod ar y cyntaf fel plaid, tua chanol y ddwy- 
fed ganrif ar bumtheg. Eu tybiau a daenwyd 
yn Lloegr ar y cyntaf gan George Fox, oddi- 
amgylch y flwyddyn 1647; am yr hyn y cafodd 
ei garcharu yn Nottingham, yn y flwyddyn 1619, 
a'r flwyddyn ganlynol yn Derby. ed 

Y mae yn eglur fod Fox yn ystyried ei hun 
wedi ei awdurdodi gan Dduw, ac iddo fyned, nid 
yn unig i ffeiriau a marchnadoedd, ond hefyd i 
lysoedd barn, ac eglwysi, gan rybuddio pawb i 
ufyddhau i'r Ysbryd Glan yr hwn oedd yn llefaru 
ynddo ef. Herwydd hyn i'r enw Crynwyr gael 
ei roddi iddynt mewn ffordd o wawd, gan ynad 
heddwch, yr hwn a fwriodd Fox i garchar yn 
1650, am iddo orchymyn iddo ef a'r rhai oedd 
o'i amgylch “grynu wrth air yr Arglwydd.” 
Ond yr enw anwylaidd a fabwysiadant hwy eu 
hunain yw Cyfeillion. 

Ar eu cychwyniad cyntaf dyoddefasant gryn 
erledigaeth. Triniwyd hwynt yn Lloegr Newydd 
gyda thoster neillduol. Cawsant eu carcharu 
a'u fflangellu; ac yn Boston, pedwar o honynt, 
o'r rhai yr oedd un wraig, a grogwyd; ac yr 
oedd hyny yn fwy rhyfedd ac anesgusodol, wrth 
ystyried mad oedd y sefydlwyr eu hunain ond 
newydd ffoi o'r famwlad o herwydd erledigaeth, 
Dan y dyoddefiadau hyn cyflwynasant archiad 
at Siarl ÍI. am ymwared ; yr hwn a ganiataodd 
eu cais trwy roddi gorchymyn am eu hataliad. 
Ac ni chafodd cymwynasau y tywysog hwn yn 
eu ffafr eu cyfyngu i'r trefedigaethau ; canys yn 
1672, gollyngodd dan y sel fawr, 400 o'r dyo- 
ddefwyr hyn yn rhyddion yn Mrydain Fawr. 
Yn 1681, caniataodd Siarl dalaeth Pennsylfania 
iW. Penn; cytundeb yr hwn a'r lndiaid, a'r 
rhyddid cydwybod a ganiataodd efe i bob plaid 
grefyddol, hyd yn nod y chai a erlidiasant ei 


blaid ef ei hun, sydd yn adlewyrchu anrhydedd 


ar ei goffadwriaeth. Yn nheyrnasiad Iago II. y 
Cyfeillion, yn nghyd ac Ymneillduwyr eraill, a 
gawsant esmwythad, trwy ataliad amserol cyf- 
reithiau cosbawl. Ond ni chawsant rywbeth 
tebyg i amddiffyniad cyfreithlon hyd deyrnasiad 
Gwilym a Mair. Yn 1696 gwnaethpwyd gweith- 
red, gydag ychydig eithriadau, yn caniatau 
grym llw i'w sicrhad hwy; ac yn darparu dull 
llai gorthrymus o godi degymau oddiarnynt o 
dan swm arbenig ; y rhai yn nheyrnasiad Sior I. 
a sefydlwyd yn gyfraith, 

Tybiau crefyddol y Cyfeillion, yn ol eu cyf- 
addefiad hwy eu hunain, a gynhwysir yn yr 
erthyglau canlynol:—Yn 1. Credant mai un 
Duw sydd, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glan; ond 
ymwrthodant a'r geiriau dynol trindod, personau, 
hanfodau, (subsislences,) &c., gan ymgadw yn 
gaeth at iaith yr ysgrythyr wrth son am Dduw, 
2. Credant fod Crist yn Dduw ac yn ddyn mewn 
undeb rhyfeddol—iddo ddyoddef er ein iechyd- 
wriaeth—adgyfodi er ein cyfiawnhad—a'i fod yn 
byw bob amser i eiriol drosom ni. 3. Credant 
fod yr ysgrythyrau santaidd o awdurdod ddwy- 
fol, wedi eu rhoddi trwy ysbrydoliaeth Duw trwy 
ddynion santaidd—eu bod yn cynwys hysbysiad 
o'r pethau a gredid yn ddilys gan y Cristionog- 
lon cyntefig—eu bod yn cynwys meddwl ac 


CYF 239 


CYF 


ewyllys Duw a'i orchymynion i ni; ac yn yr 
olwg yma, mai ei air mynegiadol ef ydynt, ac o 
herwydd hyny eu bod yn ein rhwymo ni, ac ““yn 
fuddiol iathrawiaethu,igeryddu,)' &c. Y maent 
U eu caru a'u parchu hwynt uwchlaw pob rhyw 
yfrau eraill ar y ddaear, gan ymwrthod a phob 
egwyddorion a thybiau croes iddynt. Ond er 
hyny, fel y dywed Barcley, “ Oblegyd mai my- 
negiad o'r ffynon, ac nid y ffynon ei hunan yd- 
ynt, nad ydynt i'w hystyried yn (if sylfaen 
gwirionedd a gwybodaeth, nac yn rheol gyntefig 
ífydd a moesau; eithr yn rheol ai/raddog, islaw 
yr Ysbryd, oddiwrth yr hwn y derbyniant eu 
rhagoriaeth a'u sicrwydd.” 4. Credant i'r byd 
ddechreu mewn diniweidrwydd, eithr na phar- 
baodd y sefyllfa ddedwydd hon yn hir; ondi 
ddyn golli y ddelw ddwyfol, y doethineb, y gallu, 
a'r purdeb yn yr bwn y crewyd ef; nad oes dim 
da y mae dyn yn ei gyflawni yn deilliaw o'i natur 
fel plentyn Adda, ond oddiwrth had Duw ynddo, 
fel ymweliad bywyd newydd, i'r dyben i'w 
ddwyn o'i gyflwr naturiol; ac nad oes dim o 
euogrwydd Adda yn gyfrifedig i'w had ef, hyd 
nes y gwnelont ef yn eiddo iddynt eu hunain 
trwy weithredoedd cyffelyb o anufydd-dod. 5. 
Credant i Dduw gymeryd trugaredd ar ddyn yr 
hwn a wnaeth ; ac iddo o'i anfeidrol ddoethineb 
a'i ddaioni, drefnu ffordd i adferu dyn syrthiedig 
trwy Adda ardderchocach a rhagorach, i gael, yn 
ol addewid, ei eni o wraig — nad achos ond effaith 
cariad Duw oedd Crist—nad oedd marwolaeth 
a dyoddefiadau Crist mewn ystyr gaeth a phriod- 
ol, yn daliad am y farwolaeth a'r trueni tragwyddol 
dyledus i ddyn am bechod, gan y byddai tybio 
hyny yn cau allan drugaredd oddiwrth fod eithr 
â llaw fach yn iachawdwriaeth dyn; eithr mai 
Iesu Grist oedd ein haberth, cymod ac iawn ni, 
a bod Duw yn gyfiawn yn maddeu pechod ar 
sail yr aberth hwnw; ac i'r hyn awnaeth ac a 
ddyoddefodd cf foddloni Duw, a'i fod er mwyn 
dyn syrthiedig, yr hwn a'i hanfoddlonodd ef. 6. 
Credant nad ellir cael gwybodaeth gadwedigol o 
Dduw ond yn unig trwy ddatguddiad mewnol, 
uniongyrchol Ysbryd Duw ; eithr nad yw y dat- 
guddiad hwnw un amser yn croesi tystiolaeth yr 
ysgrythyr a rheswm cywir. 7. Credant i Dduw 
roddi i bob dyn ryw radd o oleuni ei Fab ei hun 
—fod Duw trwy y goleuni hwnw yn yn.ryson â 
phob dyn er mwyn eigadw ; eithr y gellir gwrth- 
wynebu y cyfryw oleuni, ac felly y dichon fod 
yn achlysur damnedigaeth y rhai a'i gwrthwy- 
nebant. 8. Credant fod pawb nad ydynt yn 
gwrthwynebu y goleuni hwn yn dyfod yn sant- 
aidd ac. ysbrydol—yn dwyn ífrwyth cymeradwy 
gan Dduw—ac mai trwy yr enedigaeth santaidd 
hon, (sef Crist wedi ei ffuríio ac yn gweithio yn- 
om,) y croeshoelir coríf pechod, ac yr ydym yn 
cael ein rhyddau oddiwrth droseddu cyfraith 
Duw—bod y perffeithrwydd hwn yn alluog o 
gynydd; a bod pechod yn bosibl lle nad yw y 
meddwl yn dysgwyl wrth yr Arglwydd yn ddi- 
wyd a gwyliadwrus. 9. Credant fod pob ffurfiau 
a ddifyrant y meddwl oddiwrth ddylanwadau yr 
Ysbryd Glan, yn rhwystriadau i addoliad pur. 
Eto, er nad yw gwir addoliad yn gyfyngedig i 
le nac amser, tybiant yn ddyledswydd ar Grist- 
ionogion gydymgynull er tystiolaeth o'u hym- 
ddibyniad ar cu Tad nefol, ac er adfywiad eu 


grym ysbrydol. Pan yr ymgyfarfyddont tybiant 
yn ddyledus arnynt î ddysgwyl yn amyneddgar 
am gyfodiad y bywyd hwnw, yr hwn trwy ddar- 
ostwng eu meddyliau, sydd yn peri dystawrwydd 
mewnol, ac felly yn cenhedlu gwir deimlad o'u 
sefylifa; gan gredu fod hyd yn nod ochenaid 
unigol yn cyfodi o'r cyfryw deimlad o'n gwen- 
didau, ac o'r angen sydd arnom am gynorthwy 
dwyfol, yn fwy cymeradwy gan Dduw nag un- 
rhyw gyflawniad, gan nad pa mor olygus a fyddo, 
yn tarddu o ewyllys dyn. 10. Credant fod pob 
gwybodaeth gywir o bethau ysbrydol yn cael ei 
derbyn trwy oleuni a dawn Duw, ac felly (rwy 
yr unrhyw oleuni, fel y mae yn cael ei ddat- 
guddio yn y galon—fod pob gwir weinidog yr 
efengyl yn cael ei urddo a'i gymhwyso i'w 
swydd; ac y gall, ac y dylai y rhai a feddant yr 
awdurdod hon bregethu yr efengyl, er eu bod 
heb gomisiwn na dysgeidiaeth ddynol. 11. 
Credant nad oes ond un Arglwydd, un ffydd, un 
bedydd ; ac mai peth pur ac ysbrydol yw hwnw, 
(rwy yr hwn ein glanheir oddiwrth bechod, ac 
yr ydym yn rhodio mewn newydd-deb buchedd; 
ac nad oedd bedydd dwfr, (yr hwn sydd yn han- 
fodi yn bresenol,) ond cysgod o hono. Ac yn 
mherthynas i swper yr Arglwydd, credant ei fod 
yn gynwysedig mewn cyfranogiad ysbrydol o 
gnawd a gwaed Crist, trwy yr hwn y meithrinir 
y dyn newydd yn nghalonau y rhai y mae Crist 
yn trigo. 12. Credant, nid yn unig fod adgy- 
fodiad o bechod, yn ol yr ysgrythyrau, ond hefyd 
o angau a'r bedd. 13. Credant fod pob math o 
lwon yn waharddedig yn ol geiriau Crist, Math. 
v. 33—37, y rhai y maent yn eu deall yn hollol 
yn ol y llythyren. 14. Credant fod pob rhyfel 
yn waharddedig. 15. Credant fod yn anghyf- 
reithlon i Gristionogion roddi na chymeryd un- 
rhyw deitlau, oddigerth y rhai hyny a ddynodant 
sefyllfa a swydd, megys brenin, tywysog, dug, 
iarll, esgob, &.,— nad yw yn gyfreithlon iddynt 
arferyd moes-eiriau, (compliments,) megys “ Eich 
ufyddaf was,” &c.; gan fod y cyfryw arferiad yn 
arwain Cristionogion i ddyweyd celwydd.—Nad 
yw yn gyfreithlon i arfer enwau paganaidd y 
misoedd a dyddiau yr wythnos, am eu bod wedi 
tarddu oddiwrth eilunaddoliaeth, ac yn dynodi 
eu bod wedi eu cysegru i'r duwiau paganaidd, 
megys ÏÍau, &c. Nad yw yn addas cyfarch 
person unigol yn y rhif luosog, am fod hyny yn 
cyfodi oddiar weniaeth—nad yw yn gyfreithlon 
i Gristionogion benlinio, na diorchuddio eu pen- 
au i neb, gan mai arwyddion allanol parch 
dwyfol yn unic yw hyny—nad yw chwareuydd- 
iaethu o un math yn gyfreithlon i Gristionog- 
ion, gan eu bod yn anghyson a'r sobrwydd ag 
syld yn eu gweddu; yn wastraffar amser; ac 
yn difyru y meddwl oddiwrth yr ysbryd efeng- 
ylaidd hwnw yr hwn yw harddwch dyn da. 16. 
Credant fod rhyddid crefyddol ac iawnderau 
cydwybod yn eiddo naturiol pob dyn; ac nad: 
oes gan un dyn, na chorff o ddynion, hawl i 
arglwyddiaethu arnynt; i'w hatal oddiwrth neb, 
na'u cwtogi mewn unrhyw fodd. 

Y mae'r Cyfeillion wcdi sefydlu cyfarfodydd 
misol, chwarterol, a blynyddol, yn eu plith eu 
hunain, gyda golwg ar ddwyn yn mlaen ddyben- 
ion iachusol dysgyblaeth. Cyfarfod misol yn 
gyflredin n gyfansoddir o amrywiol gynulleidfa- 


CYF 


240 


CYF 


oedd o fewn pellder cyfleus oddiwrth eu gilydd 
Ei ddyben yw darparu tuag at gynhaliaeth y 
tlodion, (y rhai a a gynhaliant hwy yn. hollol eu 
hunain,) yn nghyd a dysgeidiaeth eu hiliogaeth ; 
holi personau fyddo yn ewyllysio ymuno â 
hwynt; ymdrin ag aelodau afreolus, ac os yn 
parhau yn annywiedig, eu diarddel. 

Pob priodasau a gyflwynir ger bron y cyfarfod- 
ydd hyn er eu cydsyniad; yr hyn a ganiateir 
yn wastad os ar ol ymchwil y bydd y pleidiau 
yn ymddangos yn rhydd oddiwrth ymrwymiadau 
eraill. Cyflawnir eu priodasau mewn cyfarfod 
addoliad cyhoeddus, ac y mae y cyfarfod misol yn 
cadw cof-ysgrif o honynt; ac yr un modd o enedig- 
aethaua marwolaethau yraelodau. Nid yw y gym- 
deithas hon yn caniatau i'w haelodau ymgyfreith- 
io â'u gilydd; eithr yn erchi iddynt derfynu eu 
hymrysoniadau yn ddioedi trwy gyflafareddiad ; 
ac os bydd i neb nacau cydymffurfio â'r rheolau 
hyn, diarddelir ef. Amryw gyfarfodydd misol 
a gyfansoddent gyfarfod chwarterol, i'r hwn y 
danfonant gynrychiolwyr, ac at yr hwn y gwneir 
apeliodau oddiwrth y cyfarfod misol. Y mae gan 
y cyfarfod blynyddol arolygiad cyffredinol ar y 
gymdeithas yn y wlad lle y mae yn cael ei sef- 
ydlu; ac fel y bo'r angen yn galw y mae yn 
gwneuthur y cyfryw reolau ag a fyddont yn ym- 


ddangos yn angenrheidiol: ac yn hwn y mae | 


apeliadau oddiwrth y cyfarfod fri misol yn cael 
eu sefydlu yn benderfynol. Y mae hefyd gyf- 
arfodydd i'r benywod yn cael eu cynal ar yr un 
pryd, ac yn yr un lleoedd, mewn ystafelloedd 
neillduedig iddynt hwy, i benderfynu achosion 
perthynoli'w hystlen eu hunain. Y mae gan- 
ddynt hefyd gyfarfodydd i ystyried dyoddefiadau 
yn achos cosbedigaethau am ddegymau a phethau 
eraill, y rhai a ystyrianthwy onaturerledigaethus. 

Y Cyfeillion nid ydynt yn lluosog iawn yn 
kKwrop. Cyfrifir hwy yn Lloegr a Chymru oddi- 
amgylch 50,000; yn yr Alban tua 300; ac yn 
lluosocach yn yr Iwerddon. Y maent yn lluosog 
mewn rhai parthau o'r Unol Daleithiau, yn enw- 
edigol yn Pennsylfania: a dywedir eu bod yn 
cyfansoddi y bedwaredd ran o drigolion Phila- 
delphia. Yn y blynyddoedd diweddaf, y mae 
amrywiol o'r blaid hon wedi enwogi eu hunain 
yn amrywiol o'r celfyddydau dysgedig, yn enw- 
edigol fferylliaeth; a rhai o honynt a gyfrifir yn 
enwog fel meddygon, dysgedigion, beirdd, &c.; 
ond y mae eto yn fwy i'w anrhydedd eu bod yn 
blaenori gyda phob rhyw achosion dyngarawl na 
fyddont yn ymrafaelio â'u golygiadau crefyddol; 
yn neillduol achos y Gymdeithas Feiblaidd 
Frutanaidd a Thramor—achos yr Ysgolion Lan- 
casteraidd—achos gwareiddiad yr Indiaid Amer- 
icanaidd; ac yn benaf oll achos diddymiad y 
gaethfasnach. 

CYFEILLION CYFFREDINOL, canlynwyr 


Jemima Wilkinson, menyw Americanaidd gryn | 


enwog, yn y ganrif ddiweddaf, yr hon a anwyd 
yn ynys Rhode, ac a ddygwyd i fyny yn nghyf- 
undeb y Cyfeillion. Amlygodd yn ei hieuenctyd 
sel fawr dros y blaid hono, a chafodd ei derbyn 
pan yn nghylch ugain oed i'r holl gyfarfodydd 
perthynol i'r ystlen fenywaidd. Ymddengys 
iddi syrthio mewn perlewyg yn 1776; ac ar ei 
hadnewyddiad iddi gyhoeddi i'w henaid gael ei 
gipio i Baradwys, a'i fod yn nghadw yno, a hod 


| oruchafiaeth ar gynifer o eneidiau. 


ei chorff wedi ei fywhau ag ail-ymgnawdoliad 
Iesu Grist. Mewn canlyniad i hyn proffesai ei . 
bod tan ysbrydoliaeth, yn anffaeledig ac yn medru 
gwneyd gwyrthiau. Ymwrthododd â'i henw 
cyntefig, ac nid atebaii un enw eithr Cyfaill 
Cyffredin. Ymdebygolai yn ei thrwsiad mewn 
rhan i'r ddwy ystlen; hyny yw, gwisgai mewn 
rhan yn debyg i wryw, ac mewn rhan yn gyffelyb 
ifenyw. Yn 1782 ymwelodd â Philadelphia yn 
nghymdeithas dwy fenyw a phedwar gwryw, y 
rhai oeddynt yn broselytiaid iddi. Dau o honynt, 
Iago Prazer a Sarah Richards, a gymerasant 
arnynt swydd pregethwyr cynhorthwyol, a hon- 
ent mai hwynthwy oedd y ddau dyst y sonir am 
danynt yn Dat. xi. Y pellafoedd hyn a roddas- 
ant dramgwydd mawr i'r Cyfeillion, y rhai mewn 
canlyniad a'u hesgymunasant hwynt o'u cymun- 
deb, yr hon weithred a gyfrifid ganddi hi yn radd 
o erledigaeth. Mewn canlyniad cynhygiodd en- 
cilio, a sefydlu ei gorsaf ar gyffiniau Llyn Senica, 
yn nhalaith Caerefrog Newydd. Cytunodd yno 
am gymaint o dir ag oedd yn ddigonol i ffurfio 
tri chwmwd, yr hwn a gyfenwodd yn Jerusalem, 
Canlynwyd hi yno gan ddeg ar hugain o deulu- 
oedd; ond nid oedd hyn cithr siomedigaeth iddi, 
ganei bod yn dysgwyl y buasai o leiaf ddeg 
cymaint yn ei chanlyn. Darlunir hi fel areithydd 
hyawdl a bywiog, yn aml yn tynu dwfr o lygaid 
ei gwrandawyr. Ei phrif destynau oeddynt angau 
a byd ddyfod; eithr ei buchedd ydoedd yn hollol 
anghyson â'i phregethau, gan ei bod yn ymroddi 
i loddest a diogi. 

Cyfarfu y Dug de Rochfancold a Jemima yn 


| ei deithiau trwy Ogledd America; ac y mae efe 


yn ei darlunio fel menyw wrol a chyfrwysgall, 
Yn ddiweddarach cafodd boneddwr ieuanc cynil 


| ddyfodfa at y fenyw hon yn ei deithiau i raiadr 


y Niagra, Montreal a Chwebec; yr hwna ddy- 
wed fod ei chydnabyddiaeth â chynwysiad y 
Beibl, a'i pharodrwydd yn yr arferiad o iaith 
ysgrythyrol yn dra hynod. Tybiai iddi hi, 
yn gyffelyb i amryw ífugwyr honi hawl ar 
y cyntaf mewn ysbrydoliaeth yn ddiddichell, 
Pa fodd bynag, dywed mai menyw awyddus a 
hunanol, o gynheddfau eneidiol cryfion ydoedd, 
a'i bod yn gyfrwys a chynil, ac yn dra chyfar- 
wydd â'r natur ddynol, gan iddi allu enill y fath 
Casglodd 
gyfoeth mawr trwy gyfraniadau ei chanlynwyr, 


| ac yr oedd yn byw yn foethus a drudfawr. 


CYFIEITHAD, (cyf, cyd, ac iaith.) Ysgrif 
neu lyfr wedi ei droi o uniaith iiaith arall, Y 
Dr. Campell a ddywed y dylai cyfieithad, yn 1. 
Gynwys adysgrif hollol o ddrychfeddyliau y gyn- 
ysgrif. 2. Y dylai dullymadrodd y gynysgrif 
gael eì gadw. 3. Y dylai cyfieithad feddianu 
holl rwydd-der y cyfansoddiad dechreuol. Sylwa 
hefyd fod yr anhawsderau i gyfieithu yr ysgry- 
thyrau yn cyfodi, yn 1. Oddiwrth odrwydd y 
defodau Iuddewig. 2. Oddiwrth dlodi eu hiaith 
gynhenid. 3. Oddiwrth anamledd y llyfrau 
mewn bod ynddi. 4. Oddiwrth iaith gyffelyb- 
iaethol y proffwydi. _ 5. Oddiwrth effaith cy- 
nefindra â chyfieithadau eraill ar feddyliau y 
cyfieithydd. 6. Oddiwrth ragfeddianiad ei feddwl, 
gan nad pa fodd y cymerodd hyny le, gan unrhyw 
dybiau crefyddol. “Bernir yn gyffredinol fod y 
cyfieithad Cymreig yn rhagori. 


CYF 


241 


CYF 


"CYFIAWN, (Heb. py. Gr. ôuaoc,) gair 
cyfansawdd o cyf, cyd, ac iawn, yn arwyddo 
cymwys, gwastad, uniawn, neu beth heb gamni 
na gwyrni ynddo. Y mae yn rhagdybied rheol ; 
a bod y rheol hono yn uniawn. Cyfiawn gan 
hyny yw yr hyn sydd yn cyfateb yn hollol i reol 
uniawn, heb fod ynddo na gwyrmni na thraws. 

'Tragywyddol reol uniondeb yw y ddeddf foesol. 
Hwnw yn unig mewn ystyr ddeddfol sydd gyf- 
iawn, yr hwn sydd yn ateb yn hollol i'w gofyn- 
ion, mewn meddwl, gair, a gweithred. Ond nid 
yw hwnw i'w gael ar y ddaear: oblegyd, “Nid 
> oes neb cyfiawn, nac oes un—gwyrasant oll.” 
Mewn ystyr efengylaidd, cyfiawn y gelwir yr 
hwn sy yn cael ei lywodraethu gan egwyddor 
gyfiawn, Gen. vi. 9: Dan. vi. 22; Mat. v. 8; yr 
hwn sydd yn gwneuthur cyfiawnder, yn gyson, 
er nad yn berffaith, I Ioan iii. 7; a'r hwn sydd 
yn credu yn yr Arglwydd Iesu Grist, fel y byddo 
iddo gael ei gyfiawnhau trwy ífydd Crist, ac nid 
trwy weithredoedd y ddeddf, Gal.ii. 16. Y mae 
y cyfiawn yn, 1. Yn caru cyfraith yr Arglwydd, 
Ps. cxix. 7/9, 113, 165... 2. Yn awyddus ac ym- 
drechzar am gydymffurfio yn hollol â'i gofynion, 
Ps. cxix. 5, 6; Phil. iii. 12—14._ Yn gyson a 
diflin yn y cyflawniad o bob dyledswydd, ac yn 
yr ymarferiad o bob rhinwedd foesol ac efengyl- 
aidd, Job xvii. 9. 4. Yn myned rhag ei flaen, 
gan gynhyddu yn yr hyn sy dda a chanmoladwy, 
Diar. iv. I8; 2 Pedr i. 5—8; iii. 18. 5. Yn 
drugarog, haelionus, a thosturiol, Ps. xxxvii. 21. 
6. Yn llawen a hyfryd yn y cyflawniad o bob 
dyledswydd, Esa. lxiv. 5. 

Y mae yn deilwng o sylw fod y cymeriad cyf- 
iawn yn aml yn cael ei arfer yn. yr ysgrythyrau 
am un trugarog, tosturiol a haelionus; megys 
“€ Ni welais y cyfiawn, (hyny yw y trugarog a'r 
haelionus) wedi, ei adu, na'i had yn cardota 
bara,” Ps. xxxvii. 25, 26. “A Joseph ei gwr hi, 
gan ci fod yn gyfiawn, (hyny yw yn drugarog a 
thosturiol) ac heb chwenych ei gwneuthur hi yn 
esiampl, a ewyllysiodd ei rhoi hi ymaith yn 
ddirgel,” Math. i. 21. “Os cyfaddefwn ein 
pechodau, ffyddlon yw efe a chyfiawn, (hyny yw, 
a thrugarog,) fel y maddeuo i ni ein pechodau,” 
1 Ioan i. 9. 

CYFIAWNDER, (cyd-iawn) uniondeb; yr hyn 
sydd iawn, cymwys, ac yn ei le, tuag atom ein 
hunain, a phawb arall. 

Y mae cyfiawnder yn gyffredin yn cael ei 
ddosparthu ì fasnachol a chyfranol. _ Cyfiawnder 
masnachol; (commutative justice, ) yw cyfnewid 
un peth am beth arall o werth cyfartal. Yn yr 
olwg hyn y mae cyfiawnder yn dal perthynas â 
phob bargen, ac yn effeithio taliad dyledion, 
trefniad a chyflawniad pob ymrwymiadau. Pa 
bryd bynag y byddo y rhai hyny yn cael eu 
llunio a'u cyflawni yn y cyfryw fodd fel y byddo 
yr hyn sydd hollol gyfartal mewn gwerth yn cael 
ei roddi am yr hyn a dderbynir, yna yn unig y 
gellir dywedyd fod cyfiawnder yn cael eì wneuthur. 
Cyfiawnder cyfranol (distributive justice) ydyw 
gwaith llywodraethwr yn ymddwyn tuag at ei 
ddeiliaid mewn modd addas; neu yn eu trin yn 
ol eu teilyngdod personol, gan gosbi'r drygionus 
a gwobrwyo y daionus, yn ol deddfau uniawn, a 
gwir deilyngdod. Ond y mae cyfiawnder mewn 
ystyr llawer helaethach nag un o'r rhai hyn, yn 


arwyddo, gwneyd yr hyn sydd iawn ac addas i'w 
wneuthur yn mhob. amgylchiadau. ac achosion —yr 
hyn sy oreu ac addasaf î gael eŷ wneyd; neu mewn 
geiriau eraill, gr hyn a fyddo yn tueddu fwyaf at 
y lleshad a'r daioni cyffredin. Yn yr olwg byn y 
mae cyfiawnder yn cynwys pob rhagoriaeth 
moesol; ac nid yw i'w gyfyngu i'r masnachwr 
a'r llywodraethwr, eithr yn golygu pob bodau 
deallawl neu resymol trwy y bydysawd i gyd. 
Yn 1. “Peth cyfiawn (medd Dr. Watts) yw i ni 
barchu ac anrhydeddu y rhai afyddont yn rhag- 
ori arnom mewn unrhyw beth, Eph. vi. l, 3; 
l Pedrii. 17; 1 Tîm. v. 17. 2. I ddangos car- 
edigrwydd at berthynasau agos, Diar. xvii. 17. 
3. I garu y sawl a'n caront, bod yn ddiolchgar 
i'r sawl a wnantlesâdini, Gal. iv. 15. 4, I dalu 
mewn modd cyfiawn a hollol yr hyn a fyddo yn 
ddyledus arnom i'r rhai y byddom yn ymdrin a 
hwynt, Rhuf. xiii; Deut. xxiv. 14. 5. I gyn- 
orthwyo ein cydgreaduriaid mewn angen a diffyg, 
Ecs. xxii. 4. 6. I wneyd ad-daliad, neu iawn, 
i'r rhai y darfu i ni, mewn unrhyw fodd, eu 
niweidio neu eu colledu,” Luc xix. 18. 

Y mae yn deilwng o sylw yn y fan hon fod yr 
Iuddewon yn galw elusen yn (mpny) tsadecah, 
hyny yw, cyfiawnder ; nid yn unig o herwydd y 
dylai gael ei roddi bob amser o'r hyn sydd yn 
eiddo cyfiawn i'r neb fyddo yn ei gyfranu, ond 
hefyd o herwydd mai cyfiawnder ydyw iddo gael 
ei roddi; ac y dylid ei ddosparthu mewn modd 
teg a chyfiawn ; sef yn gyfatebol i angen y gwrth- 
rych a gallu y rhoddwr. Edrych Diar. iii. 27, 
28. Camsynied gan hyny yw tybied nad oes ar 
y rhai sydd a modd ganddynt rwymau i fod yn 
haelionus, aci gyfranu i'r sawl y mae angen 
arnynt; oblegyd cyfiawnder yw iddynt wneuthur 
felly, ac nis gallant beidio heb bechu. 

Sonir hefyd gan dduwinyddion, am gyfiawn- 
der taledigol (memunerative justice); cyíiawnder 
gwreiddiol, cyfiawnder cyfrifol, cyfiawnder eg- 
wyddorol, a chyfiawnder ymarferol. Cyfiawnder 
taledigol yw gwaith llywodraethwr yn ymddwyn 
tuag at ei ddeiliad yn ol ei deilyngdod personol; 
ac nid ydyw ond enw arall ar gyfiawnder cyfranol, 
Cyfiawnder gwreiddiol ydoedd cyfiawnder Adda 
mewn cyflwr o ddiniweidrwydd; ond ysgatfydd 
y byddai yn well ei alw yn gyfiawnder creadigol 
neu ddechreuol; oblegyd na buasai yn dros- 
glwyddedig, fel ci gig a'i waed, i'w hiliogaeth, pe 
buasai yn ei gadw. Cyfiawnder cyfrifol yw rhyw 
ddaioni o'i eiddo ei hun, neu ryw un arall, yn 
cael ei gyfrif i ddyn gan Dduw; yn neillduol 
cyfiawnder yr Arglwydd Iesu Grist, Rhuf. iv. 
3—8; 2 Cor. v.21. Cyfiawnder egwyddorol yw 
egwyddor santaidd, gyfiawn, yn teyrnasu yn yr 
enaid duwiol, yn ei dueddu yn wastadol at yr 
hyn sydd addas tuag ato ei hun a thuag at bawb, 
Cyfiawnder ymarferol ydyw ymddygiad union, 
addas, a chymwys tuag atom ein hunain, a phawb 
arall, 

CYFIAWNDER CRIST, yr hyn oll a wnaeth 
ac a ddyoddefodd Crist drosom, ac yn ein lle, fel 
ein cynrychiolwr a'n machnïydd, yr hyn yw 
defnydd neu sylfaen ein cyfiawnhad ger bron 
Duw, Dan. ix. 24. z 

Y mae cyfiawnder yr Ayglwydd Iesu Grist yn 
cael eì alw, yn 1. Yn gyfiawnder Duw, Math. vi. 
33; Rhuf, ni. 21, 22. 3, 4; 2 Uon, v. 21, 


CYF 242 


CYF 


Gelwir ef felly am mai Duw a'i trefnodd; a'i 
gweithiodd allan; a'i cymeradwyodd ac a'i der- 
byniodd; sydd yn ei ddatguddio, ac yn ei gyfrif 
i'r hwn sydd yn credu yn Nghrist, Rhuf. iii. 25; 
ix. 5; Math. iii. 17; Esa. xlvi. 12, 13; Rhuf. iv. 
6. 2. Yn gyfiawnder y ffydd, Rhuf. x. 5—10. 
Gelwir ef felly i'r dyben i'w wahaniaethu oddi- 
wrth gyfiawnder dyn ei hun; ac hefyd i ddynodi 
y dull a'r modd y mae pechaduriaid euog yn cael 
hawl ynddo; sef trwy ffydd neu trwy gredu, 
Gal.iii. 16. 3. Yn gyfiawnder cyfrifol, Rhuf. iv. 
6. Gelwir ef felly i'r dyben i'w wahaniaethu 
oddiwrth y cyfiawnder egwyddorol hwnw a 
weithredir ynddynt trwy air ac ysbryd Crist, a'r 
cyfiawnder ymarferol a weithredir allan ganddynt 
oddiar y cyfiawnder egwyddorol, mewn santaidd 
ymarweddiad a duwioldeb. Nid yw cyfiawnder 
Crist ynddynt, ond drnynt ac iddynt, Rhuf. iii. 
22; arnynt i'w cuddio a'u diogelu rhag cosbedig- 
aeth eu pechodau: ac iddyn6 yn gyfritedig, ac 
i'w dderbyn a'i ddefnyddio, a mwynhau y ll«s 
deilliedig oddiwrtho. Yn mherthynas i hwn 
gellir sylwi, yn 1. Ei fod o ran ei awdwr yn 
ddwyfol, Jer. xxiii. 6.2. O ran ei gynhwysiad 
yn berffaith ; gan ei fod yn hollol gyfatebi ofyn- 
ion y ddeddf fel tragywyddol reol uniondeb, ac i 
holl delerau y cyfamod cyfryngol rhwng y Tad 
a'r Mab, Esa. xlii 21; Rhuf. x. 3; Ioan xvii. 4. 
3. O ran ei werth, yn anmhrisiadwy, ïe, yn an- 
feidrol, 1 Pedri. 18, 19; I Ioani. 7. 4. O ran 
y gweinyddiad o hono, yn rhad a diwahaniaeth, 
Rhuf. iii121—26. 5. O ran y cynhygiad o hono 
yn gyffredinol i bawb lle y delo yr efengyl, Esa. 


xlv.22; xlvi. 12,13. 6. Oran y cymhwysiad o 
hono, yn bersonol a neillduol, Rhuf. i. 17. 7. 
O ran ei barhad yn dragywyddol, Dan. ix. 24, 

Y mae rhai wedi barnu mai cyfiawnder yr 
Arglwydd Iesu Grist a olygir wrth “y lliain 
main gwyn a glân, yr hwn yw cyfiawnder y saint,” 
Dat. xix. 8. Ond er fod cyfiawnder yr Arglwydd 
Iesu Grist yn eiddo i bawb sydd yn credu, a bod 
Crist yn cael ei alw, o herwydd hyny, yr Arg- 
lwydd ein cyfiawnder, Jer. xxiii. 6, eto y mae gan 
y saint gyfiawnder arall i'w haddasu i'r nefoedd, 
(sef cyfiawnder egwyddorol ac ymarferol) yr hwn 
yn ol barn amryw dduwinyddion iachus a dysg- 
edig, oedd yn ngolwg yr Ysbryd Glân yn y 
geiriau dan sylw, wrth gyfiawnder y saint. Eu 
rheswm dros feddwl felly, (ac y mae yn ym- 
ddangos yn rheswm cryf,) yw mai aepara, 
(cyfiawnderau) ac nid Ôik LO LC, cyfiawnder 
(megys yn Rhuf. v. 16, 18; viii. 4,—G7.) yw y 
gair gwreiddiol. Y maey Dr. Doddridge yn ei 
gyfieithu gweithredoedd cyfiawn y saint; ac yn 
dywedyd felly yn eglur yr arwydda ô«xawotuara, 
ac o herwydd hyny (medd ef) er nad oes amheu- 
aeth genyf nad er mwyn ufydd-dod a chyfiawnder 
Mab Duw y mae ein holl weithredoedd cyfiawn 
ni yn cael eu derbyn yn gymeradwy ger bron 
Duw, eto nis gallaf dybied fod y geiriau dan 
sylw yn cynwys y cyfeiriad hwnw ag y myn rhai 
eu bod at gyfrifiad ei gyfiawnder ef ini. Ac yr 
. wyf yn gobeithio (medd efe,) y bydd i dduwin- 
yddion Cristionogol fod yn wrol i ddywedyd 
gyda'r ysgrythyr, er i hyny fod ar draul eu han- 
rhydedd am iachusrwydd barn gyda rhyw ddyn- 
ion ag sydd ar yr un pryd yn proffesu cymeryd 


yr ysgrythyr cu saf-bren (standard) felhwythau. 
Atal y gwirionedd mewn anghyfiawnder, a fyddai 
peidio a gwneuthur felly; rhag yr hyn gwareded 
Duw ei weision oll, 

CYFIAWNDER DUW, ei gariad at union- 
deb, a'r amlygiad o hyny yn ei waith yn gofyn 
yr hyn sydd uniawn a chymwys oddiwrth bawb, 
ac yn ymddwyn tuag at bawb a phob peth yn ol 
y peth ydynt, neu yn ol eu teilyngdod, gan gosbi 
pechod a gwobrwyo rhinwedd. 

Bod cyfiawnder yn perthyn i Dduw, ïe, yn 
hanfodol iddo, a ymddengys, yn 1. Oddiwrth 
dystiolaeth bendant yr ysgrythyrau santaidd, 
Ecs. xxxiv. 6, 7; Num. xiv. 8; Neh.i. o. 2. 
Oddiwrth anfeidrol berffeithrwydd ei natur, Math, 
v. 48. Y mae Duw yn fôd anfeidrol berffaith, 
hyny yw, y mae yn feddianol ar bob perffeith - 
rwydd naturiol a moesol, i raddau anfeidrol. Y 
mae pawb yn cytuno fod cyfiawnder nid yn unig 
yn berffeithrwydd, ond yn 7^kinwedd. Os felly, y 
mae yn rhaid fod bôd anfeidrol berffaith yn 
feddianol arno, canys nid allai fod felly hebddo. 
Y mae cyfiawnder yn mhlith dynion; ac nid oes 
un rhinwedd na daioni yn eu mysg ond sydd o 
Dduw, Iagoi. 16, 17; gan hyn gan fod cyfiawn- 
der yn rhinwedd, ei fod yn y byd, a'i fod o Dduw, 
y.mae yn rhaid ei fod yn Nuw; gan nad all neb 
gyfranu i eraill yr hyn nad oes ganddo ei hunan, 
Rhan o ddelw Duw ar ddyn yn ei greadigaeth 
a'i adnewyddiad, yw cyfiawnder, Eph. iv. 24; 
Col.iii. 10. 3. Oddiwrth eî hollddigonolrwydd 
a'i anymddibyniaeth. Y mae Duw yn hollol an- 
nibynol yn y mwynhad gweithredol o bob daioni 
galluadwy, ac yn hollol ddiogel rhag pob colled 
aniwaid. Gall yr hyn a fyno, ac fel y myno. 
Yn meddîanu pob peth, ni all fod arno eisiau 
dim:«yn llunio pob peth, ni all fod arno ofn 
dim; yn gallu pob peth, mi all ei fod byth tan 
un demtasiwn at anghyfiawnder; heb yr hyn 
nid all anghyfiawnder hanfodi. Ofn rhyw ddrwg 
neu awydd rhyw fudd, neu fantais, ydynt yr 


—' unig demtasiwn i anghyfiawnder hyd y gwyddom 


ni.. Ond nid all un o'r rhai hyn ddygwydd i 
Dduw byth. Y mae yn rhy santaidd i fod yn 
ddiofal yn nghylch pechod. Y mae'n annibynol ; 
ac am hyny nid oes achos iddo beidio cosbi rhag 
ofn neb, nac er mwyn caffael rhyw fantais oddi- 
wrth ryw un, Y mae yn hollwybodol a hollallu- 
og; am hyny nid all fod dan un anfantais i ym- 
ddwyn tuag at bawb a phob peth, yn ol y peth 
ydynt. 4. Oddiwrth anfeidrol haeledd, daioni, a 
thiriondeb ei natur. Y mae pob bôd daionus yn 
rhwym o fod yn gyfìawn; ac nid all fod yn dda- 
ionus heb fod yn gyfiawn. Y mae bôd creulon, 
caled, cybyddlyd, yn sicr, os gall, o wneuthur 
anghyfiawnder; a bôd hael, tirion, cymwynasgar, 
yn sicr o beidio a'i wneuthur; gan ei fod yn ci 
ffieiddio, ac nas gall ei gyflawni ond ar draul yr 
hyn y mae yn ei hoffi, ac yn dueddol iddo. 5. 
Oddiwrth ei anfeidrol burdeb. Fel bôd anfeidrol 
santaidd y mae yn rhwym o fod yn casau pob 
pechod, ac nid all y bydd iddo ei ffafro; fel bôd 
anfeidrol bur, y mae yn caru pob rhinwedd, ac 
nis gall na bydd iddo ei wobrwyo. 6. Oddiwrth 
ei anrhydedd a'i ogoniant fel llywodraethwr 
moesol, Rhuf. ix. 14. Heb hyn ni byddai ei 
wobrau ond maldod, na'i gosbedigaethau ond 


CYF 


243 


CYF 


creulondeb. Heb hyn byddai yr ystyriaeth ei 


fod yn teyrnasu mor bell o fod yn achos llawen- J 


ydd a gorfoledd i bob bôd da, fel y byddai yn 
achos o arswyd a braw. 7. Oddiwrth ei ddeddf- 
au a'i orchymynion i ddynion, Rhuf. vii. 12... Y 
mae y rhai hyn yn gyfiawn; ac yn gorchymyn 
cyfiawnder, gan wahardd pob anghyfiawnder. Yn 
sicr nis gellir meddwl fod Duw yn gorchymyn 
peth nad yw yn eì garu, ac nad yw yn ymarferyd 
ag ef ei hun. 8. Oddiwrth ei ymddygiadau tuag 
at ddynion yn ngoruchwyliaethau ei ragluniaeth 
a'i ras. Y mae yn cosbi pechod, ac yn gwobr- 
wyo rhinwedd; ac er nad yw yn gwneuthur hyny 
yn ddidor, ac yn mhob amgylchiad, eto y mae 
yn ei wneyd mewn rhifedi digonol o engreifftiau 
i ddangos mai Duw cyfiawn ydyw; ac y mae yr 
ystyriaeth mai goruchwyliaeth o brawf rhag- 
barotoawl i oruchwyliaeth o uniondeb digymysg, 
yw goruchwyliaeth bresenol Duw tuag at ddynol- 
ryw, yn ddigon i gymodi ein meddyliau â'r 
dyryswch ymddangosiadol sydd ynddi; yn enw- 
edig pan gofiom ei fod yn sicrhau yn ei air, iddo 
osod diwrnod yn yr hwn y barna efe y byd 
mewn cyfiawnder, pan y tal efei bawb yn ol ei 
weithredoedd. Gwir ei fod yn maddeu i'r edifeir- 
iol, gan nad pa mor aml a mawr fyddo ei bechod ; 
ond y mae yn deilwng o sylw ei fod yn gwneuthur 
hyny mewn ffordd ag sydd yn adlewyrchu gogon- 
iant arno fel gosodwr cyfraith uniawn a chyfiawn, 
gan ei fod yn ei wneyd trwy ac ar gyfrif iawn, 
Rhuf. iii. 21—26. Yn wir y mae ei holl ym- 
ddygiadau grasol a daionus tuag at ddynolryw, 
yn nhrefn ei ragluniaeth a'i ras, wedi eu sylfaenu 
ar iawn; canys nid yw yn ymddangos y gall bod 
anfeidrol gyfiawn ymwneyd dim â chreaduriaid 
euog, ond mewn ffordd o gosb, ond trwyiawn, 9. 
Oddiwrth yr ystyriaeth fod y gwobrau a'r cosb- 
edigaethau a weinyddir ganddo, yn cael eu gweini 
ar sail cyfraith ; ac mewn cysondeb hollol a chym- 
eriadau ac ymddygiad y rhai sydd yn ddeiliaid 
o honynt, o ran eu natur a'u graddau. Er mai 
gwobrau o ras fydd y gwobrau, ac nid o ddyled; 
eto byddant, ac y maent, wedi eu haddasu, yn y 
modd doethaf at ansawdd a graddau y gwasan- 
aeth ag y maent wedi eu cysylltu â hwynt. “Pa 
beth bynag a hauo dyn, hyny hefyd a fed efe; 
a'r hwn sydd yn hau yn brin a fed yn brin.” 
Ond y mae yn deilwng o sylw neillduol yn y 
fan hon nad ydyw cyfiawnder Duw yn ei berth- 
ynas a'i greaduriaid rhesymol o natur fasnachol; 
gwel Cyfiawnder, ) eithr o natur gyfranol (dis- 
(ributioe,) neu daledigol (remunerative,) yn unig. 
Nid oes le ei fod o natur fasnachol, oblegyd, yn 
1. Nid yw Duw yn ddyledwr i neb, ac nis 
gell fod; gan nad oes gan neb ddim i'w roddi 
iddo ond ei eiddo ei hun. “'Canys pwy a 
roddodd iddo ef yn gyntaf, ac efe a delir iddo 
drachefn ?”' Rhuf. xi. 35, hyny yw, I bwy y mae 
efe yn ddyledwr? Pe byddai a phe gallai rhyw 
un wneuthur hyny yn dda y mae efe yn ddigon 
galluog ac ewyllysgar i dalu. Ond nid yw ac 
nis gall fod yn ddyledwr i neb, oddigerth i'w 
wirionedd a'i ffyddiondeb ei hunan, i'r rhai y 
gosododd ei hunan dan rwymau trwy addaw. 2. 
Y byddai meddwl i'r gwrthwyneb yn llwyr- 
ddinystrio rhadlonrwydd a rhydd-deb haelioni 
Duw, ac yn cymeryd ymaith oddiwrth ddyn bob 
rhwymau i ddiolch iddo am ei roddion; gan ei 


osod, fel y rhyfygai un ddywedyd, ar uwch tir 
na Duw, sef yn arddelwydd o ddyled, ac nid 
yn erfyniwr gostyngedig wrth borth trugaredd 
am rad roddion. 

Wrth derfynu gellir sylwi, Nad oes achos i neb 
arswydo cyfiawnder Duw, ond y cyfryw sydd yn 
enmharchu ei ddeddfau, ac yn diystyru a gwrthod 
y cynhygion o'i heddwch a'i ffafr trwy Grist. 
Nid oes dim ag sydd yn anhyfryd na dychrynllyd 
yn nghyfiawnder Duw i neb arall. Cariad at 
uniondeb, ac amlygiad o hyny, trwy ymddwyn 
tuag at bawb a phob peth yn ol y peth ydynt, 
yw y perffeithrwydd gogoneddus hwn. Y mae 
yn achos o orfoledd i bawb o'i garedigion; ac yn 
wrthrych arswyd yn unig i'w gaseion cyndyn ac 
anufydd. Y mae llywodraethwr y bydoedd yn 
gyfryw ag y gall pawb doeth a da, ïe, pawb edif- 
eiriol am bechod, wir ddymuno ei fod, sef yn 
Dduw trugarog a graslawn, ffyddlon, geirwir, 
santaidd, a chyfiawn. “' Cyfiawn yw yr Arglwydd 
y holl ffyrdd; a santaidd yn ei holl weithred- 
oedd.” 

CYFIAWNHAD, gair wedi ei fenthyca oddi- 
wyrth lysoedd cyfraith ac uniondeb, ac yn arwyddo 
yn briodol waith barnwr yn cyhoeddi rhyw berson 
yn rhydd oddiwrth gyhuddiad ag y byddo yn 
gorwedd yn anghyfiawn tano, ar sail prawf o'i 
ddiniweidrwydd. 

Yn ei ystyr briodol y mae y gaîr cyfiawnhau 
yn rhagdybied llys, barnwr, cyfraith, cyhudded- 
ig, cyhuddiad, diniweidrwydd, prawf, a chy- 
hoeddiad o'r cyhuddedig gan y barnwr, ar sail 
prawf o'i ddiniweidrwydd, yn rhydd oddiwrth y 
SR ag yr oedd yn gorwedd yn anghyfiawn 
dano. 

Y llys yw y lle yr ydys yn cyfiawnhau; y 
barnwr yw y person sydd yn cyfiawnhau, y gyf- 
raith yw y rheol wrth yr hon yr ydys yn cyfiawn- 
hau; y cyhuddedig yw y person sydd yn cael ei 
gyfiawnhau: y cyhuddiad yw yr hyn y mae yn 
cael ei gyfiawnhau oddiwrtho; y prawf o'i ddi- 
niweidrwydd yw sylfaen ei gyfiawnhad; a'r cy- 
hoeddiad o hyny gan y barnwr, ar sail y prawf, 
yw ei gyfiawnhad. Y mae y sylwadau hyn yn 
dysgu, yn | 

l. Nad yw y gair cyfiawnhau yn arwyddo 
gwneyd dyn yn gyfiawn, ond eì gyhoeddi felly. Y 
gwrthwyneb i'r gair condemnio yw cyfiawn- 
hau, yr hwn nid yw un amser yn arwyddo 
gwneuthur dyn yn euog, ond. ei gyhoeddi felly. Y 
dyn a'i gwnaeth ei hun yn euog trwy droseddu 
y gyfraith, ac nid y barnwr trwy ei gendemnio. 
Yr hyn a'i gwnaeth yn euog oedd ei drosedd gwir- 
foddol o gyfraith ei wlad; ac nid oedd gwaith y 
barnwr yn ei gyhoeddi felly amgen nag amlyg- 
iad o'r hyn yr oedd efe yn flaenorol wedi ei 
wneuthur ei hun, trwy droseddu y gyfraith; yn 
nghyd â chyhoeddiad o ddedfryd y gyfraith arno 
fel y cyfryw. Ymddengys hyn pan ystyriom fod 
gair Duw yn son am gyfiawnder Duw a Christ, 
Ps. li. 4; Luc vii. 35; 1 Tim. iii. 16; am gyf- 
iawnhau y drygionus a chondemnio y gwirion, 
Diar. xvii. 15 ; ac am waith dynion yn eu cyfiawn- 
hau eu hunain. Y mae yn eglur mai nid gwneuth- 
ur Duw a Christ yn gyfiawn a feddylir wrth gyf- 
iawnhau, eithr cyhoeddi neu amlygu eu bod 
felly. Hyn y mae'r edifeiriol yn ei wneuthur 
gyda golwg ar Dduw wrth gymeryd y bai yn 


CYF 


244 


CYF 


YE — 


hollol arno ei hun. Hyn a_ wnaeth yr Ysbryd 
Glân gyda golwg ar Grist, wrth ei gyfodi o feirw, 
gan iddo trwy hyny roddi prawf eglur i bawb 
nad twyllwr oedd (fel yr haerai yr Iuddewon,) 
ond y gwir Fessiah—y santaidd, y dihalog, a'r 
didoledig oddiwrth bechaduriaid. Hyn y mae'r 
euog yn ei wneuthur âg ef ei hun wrth broffesu 
ei ddiniweidrwydd; ac hyn hefyd y mae'r barnwr 
anghyfiawn yn ei wneuthur â'r drygionus wrth 
ei gyhoeddi heb un sail, yn rhydd oddiwrth ei 


ìi. 

2. Fod cyfiawnhad a maddeuant, mewn ystyr 
gaeth, yn ddau beth hollol wahanol. Y mae 
maddeuant bob amser yn rhagdybied euogrwydd, 
ond cyfiawnhad bob amser yn rhagdybied dini- 
weidrwydd. Rhyddhad yr euog oddiwrth y gosb 
ddyledus iddo am ei bechod yw maddeuant; ond 
rhyddhad y diniwed oddiwrth y cyhuddiad yr 
oedd yn gorwedd yn anghyfiawn o tano yw cyf- 
iawnhad. 

3. Nad yw y y gais. cyfiawnhad, neu gyfiawn- 
hau, yn cael eì arferyd yn eì ystyr briodol, eithr 
mewn ystyr gymhariaethol, yn eî berthynas a_ dyn- 
olryw dan y cwymp, pan y sonïr am eu cyfiawnhau 
gyda Duw, neu gan Dduw. Cyfiawnhad yn bri- 
odol yw cyhoeddiad o'r diniwed yn rhydd oddi- 
wrth gyhuddiad y byddo efe yn gorwedd yn ang- 
hyfiawn tano. Y mae dyn yn euog; ac nis gellir 
ei gyhoeddi yn ddieuog heb ddywedyd yr hyn 
nad yw yn bod, Rhuf iii. 19. “Y neb a 
gyfiawnhao y drygionus, ac a gondemnio y 
gwirion, ffìaidd gan yr Arglwydd ydynt eill dau,” 
Diar. xvii. 15. Yn sicr nid yw Duw, ond mewn 
ystyr gymhariaethol, yn gwneuthur ei hun yr 
hyn y mae yn ei ffieiddio mewn eraill. 

4. Fod cyfiawnhad pechadur ger bron Duw 
yn cynwys ei adferiad i heddwch Duw a'i ffafr, 
yn unig ar gyfrif yr byn a wnaeth ac a ddyoddef- 
odd Crist; neu mewn geiriau eraill, cyfiawnhad 
pechadur ger bron Duw, yw gwaith Duw yn 
maddeu pechodau yr enaid gwir grediniol, yn 
unig ar gyfrif iawn Crist. Y mae y darluniad 
hwn o gyfiawnhad yn dysgu, yn 

1. Mai Duw yw yr hwn sydd yn cyfiawnhau, 
Rhuf. viii. 33. Ei uchel-fraint ef ydyw; ac ni 
byddai gwaith neb arall yn cymeryd arno 
wneuthur hyn yn ateb un dyben, gan mai ganddo 
ef yn unig y mae hawl i'w wneuthur; “Un 
gosodwr cyfraith sydd, yr hwn a ddichon gadw 
a cholli,” Iagoiv. 12. Gan y brenin yn unig y 
mae awdurdod i faddeu, Jneu i ollwng troseddwr 
condemniedig yn rhydd oddiwrth ddyoddef y 
gosb y byddo wedi ei ddedfrydu i'w dyoddef. 
Gall y barnwr gyfiawnhau a chondemnio; 
ond nì all faddeu. Uchelfraint berthynol i'r 
goron yn unig yw hyny. Y mae Duw yn honi 
hawl ynddi fel ei eiddo ei hun, Esa. xliii. 25. 
Yr oedd yr Iuddewon yn deall yn dda mai 
ei uchelfraint ef yn unig ydoedd, canys gof- 
ynasant i Grist, “Pwy a_all faddeu pechodau, 
ond Duw yn unig ?” Mareii. 7. 

2. Mai pechadur yn unig yw deiliad y cyf- 
iawnhad efengylaidd. Adferiad i heddwch a 
ffafr Duw ydyw hwnw. Nid oes ar neb ond 
pechadur an$en am adferiad i heddwch a ffafr ei 
Greawdwr. Y mae y dieuog yn mwynhau y ddwy 
fraint. 

3. Nad pob pechadur sydd yn cael ei gyfiawn- 


hau. Y gwir grediniol yn unig yw deiliad y 
weithred. “' Y neb a gredo a fydd cadwedig, a'r 
neb ni chredo a ddemnir,” yw cyfraith anghyf- 
newidiol y nef ar y pen hwn. “Canys felly y 
carodd Duw y byd, fel y rhoddodd efe ei unig- 
anedig Fab; fel na choller pwy bynag a gredo 
ynddo ef, ond caffael o hono fywyd tragwyddol,” 


Ioan iii. 16. 


4. Mai unig sylfaen cyfiawnhad pechadur ger 
bron Duw yw yr hyn a wnaeth ac a ddyoddefodd 
Crist, Rhuf, x. 4; 2 Cor. v. 21.. Y mae hyn yn 
dangos nad yw Duw yn cyfiawnhau pechadur 
heb gyfiawnder, er mai annuwiol ydyw ; ac nad 
oes ganddo gyfiawnder ynddo ei hun. _ Crist, yr 
hwn a elwir “Yr Arglwydd ein cyfiawnder,” 
Jer. xxiii. 6, “yw diwedd y ddeddf er cyfiawn- 
der i bob un sydd yn credu.” 

5. Fod maddeuant pechod ac adferiad pechad- 
ur i heddwch a ffafr Duw, yn cael ei alw mewn 
ystyr gyffelybiaethol yn gyfiawnhad, oblegyd ei 
fod yn gosod y pechadur yn yr un cyflwr a'r di- 
euog; Ie, yn yr un cyflwr ag Adda cyn pechu. 
Yr oedd Adda cyn pechu yn hollol rydd oddi- 
wrth gosb, ac yn mwynhau heddwch a ffafr 
Duw. Felly y mae y pechadur a gyfiawnhawyd; 
canys “Nid oes gan hyny yn awr ddim damned- 
igaeth i'r rhai sydd yn Nghrist Iesu ;” ac y mae 
y cyfryw “yn gymeradwy yn yr anwylyd,” 
Rhuf. viii. 1; Eph.ì 6. 

Ond i ymofyn yn fwy neillduol pa fodd y mae 
pechadur yn cael ei gyfiawnhau ger bron Duw, 

I hyn y mae yr ysgrythyr yn ateb yn nacaol 
aphendant. Yn 1. Yn mdcaol; “ Yn gwyhod 
nad ydys yn cyfiawnhau dyn trwy weithredoedd 
y ddeddf,” Gal. ii. 16. Wrth ““y ddeddf” y me- 
ddylir yr holl gyfraith Foesenaidd ; neu yr holl 
gyfundraeth o ddeddfau a gorchymynion a rodd- 
wyd gan Mosesi Israel ar Sinai, yn neillduol y 
ddeddf foesol. Bod gan yr apostol olwg neillduol 
ar hon, (er nad yw yn cau yr un seremoniol a 
barnol allan o'r ddadl,) a ymddengys os ystyr- 
iwn yn 1. Mai hon mewn modd pwysig sydd yn 
cael ei galw ““y ddeddf” yn y Beibl; ac nad 
oedd y lleill ond ychwanegiad ati dros amser, ac 
o herwydd amgylchiadau, ac i ddybenion neill- 
duol yn unig, Gal, iii. 19-29; Rhuf.ii. 13, 14 ; 
vii. 7—12. 2. Nad oedd neb ond yr Iuddewon 
dan y ddwy arall, oddigerth ambell genedl ddyn 
ag oedd yn ymostwng yn wirfoddoli gymeryd 
eì enwaedu, a thrwy hyny yn dyfod yn ddyledwr 
i gadw yr holl ddeddf, sef yr holl gyfraith Foes- 
enaidd, Gal. v. 9. 3. Fod yr apostol yn arfer 
geiriau sydd o angenrheidrwydd yn cynwys holl 
ddynolryw; sef dyn, a phob cnawd. Nid yw yn 
dywedyd, Yn gwybod nad ydys yn cyfiawnhau 
Iuddew trwy weithredoedd y ddeddf, ondnad ydys 
yn cyfiawnhau dyn. Dyn sydd enw cadarn cyffre- 
dinol, yn golygu unrhyw ddyn o ba genedl bynag 
y byddo. “Pob cnawd” sydd yn arwyddo holl 
ddynolryw, ac nid dim arall. Wrth “'weithred- 
oedd y ddeddf” y meddylir, y gweithredoedd 
hyny ag y mae y ddeddf yn eu gofyn ac yn eu 
cymeradwyo; sefy gweithredoedd ag sydd yn 
ateb yn hollol i'w gofynion, heb un diffyg yn- 
ddynt, Gal.iii. 10; Iagoiv. 12. Yr hyn y mae 
Paul yn ei honi yn mherthynas iddynt ydyw, 
“' Yn gwybod nad ydys yn cyfiawnhau dyn trwy 
weithredoedd y ddeddf,” Nid yw yn dywedyd, 


CYF 


7 


245 


CYF 


yn meddwl —yn tybio-yn barnu, ond yn gwybod. 
mae yn benderfynol, a da y gallasai fod; 
““ Canys pawb a bechasant, ac ydynt yn ol am 
ogoniant Duw.” Rhaid gwneyd y cwbl, ac aros 
yn yr holl bethau a ysgrifenwyd yn llyfr y 
ddeddf i'w gwneuthur, os mynir cyfiawnhad 
trwy weithredoedd y ddeddf. Ond pa le mae y 
neb a wnaeth hyn ? Nid yw i'w gael âr y ddaear. 
Pe byddai, gellid ei gyfiawnhau trwy weithred- 
oedd y ddeddf; gan nad ydyw, nid oes obaith, 

Ond ysgatfydd, dywed rhywun fod Crist (rwy 
ci ufydd-dod a'i ddyoddefaint wedi tyneru yr hen 
ddeddf, gan nawseiddio ei. llymder, a'i dwyn i 
lawr i gyfarfod sefyllfa ddiallu dyn fel creadur 
syrthiedig; ac iddo osod cyfraith feddygol yn ei 
lle, yn gofyn cywirdeb yn lle perffeithrwydd ; ac er 
nad ellir cyfiawnhau dyn trwy weithredoedd yrhen 
ddeddf, eto fod hyny yn alluadwy trwy ufydd- 
dod anmherffaith i'r ddeddf newydd. ll hyn yr 
atebir, Na ddaeth Crist, yn ol ei dystiolaeth ei 
hun, i dori y gyfraith, ond i gyflawni—na bu y 
ddeddf erioed yn gofyn mwy na'r holl ddyn, a'i 
bod yn gofyn hyny yn awr—ac er fod yr efengyl 
ar gyfrif ei hawdurdod ddwyfol, yn cael ei galw 
deddf ffydd, ac yn ngwyneb hon fod yn alluadwy 
i'n hufydd-dod cywir ac anmherffaith ni ddyfod 
yn gymeradwy ger bron Duw trwy iawn Crist, 
eto fod hyn yn hollol wahanol oddiwrth yr hyn 
a gymerir yn ganiataol yn yr wrthddadl, sef bod 
yr hen ddeddf wedi ei newid, neu ei diddymu, a 
bod deddf newydd wedi cael ei rhoddi yn ei lle, 
yn gofyn llai; ac mai ufydd-dod i hono yw def 
nydd ein cyfiawnhad ni ger bron Duw. Ni wyr y 
Beiblddim am y fath athrawiaeth. Ond yn y 
modd mwyaf eglur a phendant y mae yn priodoli 
ein cyfiawnhad i ffydd, gan ddywedyd, ““ Ond 
irwy ffydd Iesu Grist.” 

Wrth “ ffydd Iesu Grist” y meddylir, y ffydd 
ag y mae Iesu Grist yn wrthrych iddi—y ífydd 
ag y mae efe yn ofyn ac yn gymeradwyo. Yn 
mherthynas iddi, gellir sylwi, yn 1. £i bod yn 
ddwyfol o ran eì hawdwr. Rhodd Duw ydyw, 
Eph.ii. 8.“ Ffydd gweithrediad Duw ” y mae 
yn cael ei galw, Col. ii. 12, Efe a roddodd y 
dystiolaeth ag sydd yn tueddu y meddwl i'w 
chredu a'i chofleidio. 2. Yn Aelaeth o ran eì 
chynhwysiad. Y mae yn cynwys yn mhlith 
pethau eraill, gydsyniad â'r dystiolaeth am Grist, 
neu gredu yr efengyl, Marci. 15; Ioan iii. 36; 
cymeradwyaeth o drefn iachawdwriaeth trwy 
Grist, neu yn iaith yr ysgrythyr, dyfod at Grist, 
a'i dderbyn, Ioan vi. 37; i. 12.. Ymorphwysiad 
ar Grist yn llwybr dyledswydd, am iechydwr- 
iaeth, neu “gredu yn y Mab,” Ioan iii. 18; 
Rhuf. xv. 12; Eph. i. 12; ac ufydd-dod 
parod ac ewyllysgar i'w holl orchymynion. 
Herwydd hyn yr ydym yn darllen am “ ufydd- 
dod ffydd,” Rhuf. xvi. 26; ac y mae y rhai nad 
ydynt yn credu yn cael eu galw, “ Y rhai nad 
ydynt yn ufyddhau,” 2 Thes.i. 8. 3. Ymnrhin- 
weddol ac iachusol o ran ei hefeiihiau. Y mae 
ffydd gyfiawnhaol nid yn unig yn dyrchafu yr 
enaid i heddwch Duw a'i ffafr, ond hefyd yn 
“< puro y galon,” Act. xv. 9; _'“yn gorchfygu y 
byd,” I Ioan v. 5; ''yn diffoddi holl bicellau 
tanllyd y fall,” Eph. vi. 16; ““ynnerthu ei deil- 
iad o wendid, gan ei wneyd yn gryf yn y rhyfel 
ysbrydol,” Heb, xi. 34; “yn gweithio trwy gar- 

21 


iad,” Gal. v. 6; ac yn llenwi yr enaid o “law- 
enydd annrhaethadwy a gogoneddus,” Rhuf. xvg 
13; 1 Pedri. 8. 

Ond pa effaith y mae y ffydd hon yn gael ar 
y cyfiawnhad? I'r dyben i ganfod hyn, y mae 
yn angenrheidiol sylwi, fod cyfiawnhad pechadur 
yn cael ei briodoli i dri achos yn ngair Duw; 
sef i ras, Rhuf. iii. 24 ; i waed Crist, Rhuf. v. 
957 acyn, diydd, Fu hut. vl, Gal 106 Gras, 
haelioni, ewyllys da, neu rad gariad Duw, yw 
achos cynhyrfiol eîn cyfiawnhad; gwaed Crist, 
neu yr hyn oll a wnaeth ac a ddyoddefodd, yw 
achos haeddianol ein cyfiawnhad; a ffydd ydyw 
yr achos gweithredol, effeithiol, neu gyfranogol ein 
cyfiawnhad. Neu mewn geiriau eraill, gras Duw 
yw gwreiddyn ein cyfiawnhad ; gwaed Crist yw 
defnydd ein cyfiawnhad ; neu y cyfiawnder sydd 
yn cael ei gyfrifinigan Dduw, [gwel Cyfrifiad, ] 
er ein cyfiawnhad; a ffydd yw y cyfrwng trwy 
ba un yr ydym yn cael ein cyfiawnhau. Ffydd 
sydd yn ein huno mewn modd gweithredol a 
bywiol â Christ, ac felly yn rhoddi hawl i ni yn 
effeithiau a rhinweddau yr hyn oll a wnaeth ac 
a ddycddefodd efe drosom fel ein cynrychiolwr 
a'n machnidd; ac felly frwyddi hi ein dygir yn 
weithredol i heddwch a ffafr Duw, ac ““ein cyf- 
iawnheir oddiwrth yr holl bethau y rhai ni allem 
trwy gyfraith Moses gael ein cyfiawnhau oddi- 
wrthynt,” Act. xiii. 39. Ffydd sydd yn cymer- 
ailwyo ac yn defnyddio trefn osodedig, ddat- 
guddiedig Duw oc gyfiawnhau yr annuwiol; ac 
felly sydd yn gwneyd yn addas 1 ni gael ein cyf- 
iawnhau; ac yn ein dwyn i hawl a meddiant 
gweithredol yn y fendith. Hebddi ni byddai yn 
addas i Dduw ein cyfiawnhau, mwy nag y bydd- 
ai yn addas i frenin ollwng carcharor condemn- 
iedig yn rhydd, tra na byddai yn cydnabod ei 
fai, ac yn ymostwng i dderbyn y cyhoeddiad 
breninol o bardwn neu faddeuant. Herwydd hyn 
mae y gwr mawr a duwiol hwnw, y diweddar 
Benawg Jonathan Edwards, o America, yn galw 
ffydd yn ei pherthynas a chyfiawnhad, “ yn gyf- 
addasrwydd,” (gualification, ) nid. teilyngol, ond 
moesol a gofynol, angenrheidiol er ein cyfiawn- 
hau ger bron Duw. Iawn neu gyfiawnder Crist 
yw achos haeddianol cyfiawnhad; ond ffydd yw 
y cyfaddasrwydd oesol gofynedig, ev rhoddi hawl 
i'w deiliad yn y fendith. 

Ond dichon y gwrthddadleuir yn erbyn hyn, 
gan ddywedyd, yn I. I Grist ddysgu athraw- 
iaeth cwbl groes i'r gwr ieuanc a ofynodd iddo, 
“€ Pa beth da a wnaf fel yr etifeddwyf fywyd tra- 
gwyddol?” gan iâdo ddywedyd wrtho ““ Cadw y 
gorchymynion,” Math. xix. 16, 17. I hyn yr 
atebir, Mai dangos yr angenrheidrwydd o fywyd 
duwiol fel rhan o'r addasrwydd i'r nefoedd yr 
oedd Crist wrth ddywedyd felly; ac nid rhoddi 
ar ddeall mai cadw y gorchymynion oedd yn 
rhoddi Aawl i bechadur colledig yn heddwch a 
ffafr Duw; yr hyn a fuasai yn gwbl groes i'w 
athrawiaeth ar achlysuron eraill, Marc xvi. 16; 
Ioan iii. 14, 19; ac yn milwrio yn erbyn prif 
ddybenion ei ddyfodiad i'r byd, sef rhoddi ei 
einioes yn bridwerth dros lawer, a'i gnawd dros 
fywyd y byd, Marc x. 45; Ioan vi. 51. Heblaw 
hyny, gorchymynodd Crist iddo, ““'Tyred a chan- 
lyn fi,” adn. 21; yr hyn sydd yn cynwys “credu 
ynddo,” yn gystal ag ““ufyddhau iddo,” yr hyn 


CYF 


246 


CYF 


yw ffydd gyfiawnhaol mewn effaith a rhinwedd, 
“Er cadw y gorchymynion, yr oedd yr un peth 
Awn yn angenrheidiol iddo hefyd er bod yn gadw- 
wedig; yr hyn mewn effaith yw y peth y dadl- 
euir drosto. 2. Fod Iago yn dysgu yn gwbl 
groes i'r athrawiaeth a amddiffynir, wrth ddy- 
wedyd, “Chwi a welwch mai o weithredoedd y 
cyfiawnheir dyn, ac nid o ffydd yn unig,” Iago 
ii. 24. I hyn yr atebir, mai cyfiawnhad y cy- 
meriad ger bron dynion a olygir gan Iago, ac nid 
cyfiawnhad y personau ger bron Duw; neu os 
na chaniateir hyn, gellir sylwi mai dangos y mae 
Iago fod ufydd-dod i Dduw yn natur ffydd gyf- 
iawnhaol, ac yn anwahanol gysylltiedig a hi; ac 
nid dysgu mai gweithredoedd da yw sylfaen cy- 
meradwyaeth dyn ger bron Duw. Y mae hyn 
yn eglur oddiwrth ei waith yn dywedyd mewn 
ffordd o eglurhad, “' Ffydd heb fod ganddi weith- 
redoedd marw ydyw a hi yn unig,” adn. l7, a 
thrachefn, adn. 20, “A fyni di wybod, O ddyn 
ofer, am ffydd heb weithredoedd mai marw yw?” 
3. Fod yr athrawiaeth a amddiffynir yn gwneyd 
gweithredoedd da yn ddiddefnydd, ac yn agor 
y drws i benrhyddid, neu Antinomiaeth! I hyn 
yr atebir, mai hen wrthddadl yw hwn, a'i fod 
wediei ateb yn helaeth gan Paul, Rhuf. v. drwyddi. 
Nid yw yn ymddangos fod grym ynddo: canys 
er nad yw gweithredoedd da yn angenrheidiol 
fel sylfaen ein hadferiad i heddwch a ffafr Duw, 
eto nad yw yn canlyn oddiwrth hyny nad ydynt 
yn angenrheidiol i ddim. Pwy a fyddai mor 
afresymol a haeru, oblegyd nad yw synwyr a 
dysg yn fuddiol i roddi hawl i ddyn mewn eti- 
feddiaeth, nad ydynt yn fuddioli ddim? Onid 
yw yn eglur eu bod yn gwbl angenrheidiol i 
addasu dyn i'w defnyddio a'i mwynhau? Ac 
onid yw yn eglur fod gweithredoedd da ar un 
olwg yn angenrheidiol i addasu dynion i'r nef- 
oedd; er nad ydynt yn sefyll ond am ddm er- 
rhoddi hawl iddynt yn y nefoedd? Neu pwy a 
haerai oblegyd na fyddai ymddygiad addas rhag 
llaw, (eithr iawn,) yn fuddiol i adferu troseddwr 
condemniedig i heddwch a ffafr ei frenin, na fydd- 
aì y cyfryw ymddygiad yn fuddiol, ïe, yn gwbl 
angenrheidiol, er amlygiad o'i ddiolchgarwch i'w 
frenin mewn canlyniad i'w adferiad i'w heddwch 
a'i ffafr? Yn yr un modd y mae gweithredoedd 
da yn fuddiol, Ie, yn gwbl angenrheidiol, fel am- 
lygiad o'n diolchgarwch i Dduw am faddeu ein 
pechodau, a'n derbyn i'w ífafr ; er nad oeddynt 
yn ateb un dyben i'n cymodi â Duw, neu yn iawn 
dros ein pechodau. 

Gyda golwg ar briodoliaethau cyfiawnhad, 
gellir sylwi, yn 1, Mai gweithred rasol yn Nuw 
ydyw, heb unrhyw haeddiant na theilyngdod yn 
ei deiliad neu ei gwrthrych, Rhuf.iii. 24.2, Ei 
bod yn weithred gyfiawn yn gystal a grasol ; gan 
fod iawn wedi ei roddi, a Duw wedi ei foddloni, 
Rhuf.iii. 26; Ps.lxxxv. 10. 3. Maigweithred 
unigol a disymwth ydyw ; gan nad oes ganolfan 
rhwng bod yn rhydd a bod yn rhwym—bod yn 
heddwch Duw ac yn mwynhau ei ffafr, a bod 
heb fod—ae na oddef rhyddid oddiwrth ddam- 
nedigaeth raddau, Ioan xix. 30. 4, Mai gweith- 
red dragwyddol a dialw yn ol ydyw, Mal. iii. 6. 

Y maerhai yn dywedyd ei bod yn ddiddechreu, 
ac erioed; gan Mro, o herwydd i Dduw olygu 
ei bobl yn Nghrist er tragwyddoldeb, eu bod o 


| ganlyniad yn rhwym o fod wedi eu cyfiawnhau 


er tragwyddoldeb. Ond y mae yr egwyddor ar 
yr hon y mae pleidwyr y cyfryw dyb yn adeiladu 
eu cred yn eithaf afresymol. Y maent yn cy- 
mysgu y bwriad a'r cyflawniad â'u gilydd; a 
gellir sylwi, os na chedwir y gwahaniaeth hwn 
yn amlwg, fod cymysgedd yn rhwym o ganlyn 
yr ystyriaeth o bob pwnc; perthynol i arfaethau 
Duw; a bydd yn annichonadwy ffurfio drych- 
feddyliau eglur gyda golwg ar lywodraeth foesol 
Duw. Nid yw dywedyd, fel y dywedai un, mai 
ewyllys dragwyddol Duw i gyfiawnhau dynion 
ydyw eu cyfiawnhad, yn ateb un dyben; canys 
ar yr un sylfaen gellir dywedyd, mai ewyllys 
dragwyddol Duw i aileni, santeiddio, a gogon- 
eddu dynion yw eu hailenedigaeth, santeiddiad, 
agogoneddiad. Nid oes un ddadlna phenderfyn- 
wyd er tragwyddoldeb, y buasai rhyw rai neill- 
duol yn credu yn Nghrist, ac y cawsai ei gyf- 
iawnder ef ei gyfrif iddynt hwy; ond byddai yn 
afresymol dywedyd i'r pethau hyn gymeryd lle 
gweithredol er tragwyddoldeb, yr hyn a fyddai 
dywedyd iddynt gael eu cyfiawnhau er tragwy- 
ddoldeb. Y mae yn llawer mwy rhesymol dy- 
wedyd i gynllun cyfiawnhad gael ei dynu er 
tragwyddoldeb—i Grist mewn amser osod y syl- 
faen i lawr—fod y fendith yn cael ei mwynhau, 
a'r weithred yn cael ei chyflawni yn weithredol 
pan y mae pechadur yn credu yn Nghrist, ac 
felly ein bod yn cael ein cyfiawnhau pan yn 
credu yn yr Arglwydd Iesu Grist, Rhuf. v. 1 

Effeithiau cyfiawnhad ydynt, yn 1. Rhyddid 
ac êondra santaidd i agosau at Dduw fel ein Tad 
cymodedig yn Nghrist, Rhuf. v. 1—3. 2. Hyder 
santaidd, a dyogelwch dan holl anhawsderau a 
gofidiau y fuchedd bresenol, 2 Tim. i. 1, 12. 3. 
Tragwyddol ddedwyddwch wedi darfod a'r fuch- 
edd brofedigaethus hon, Rhuf. v. 18; viii. 30. 
Y mae rhai yn ychwanegu at y pethau hyn rydd- 
id hollol oddiwrth y gosb, heddwch â Duw, a 
chymeradwyaeth ger ei fron; ond os cywir y 
darluniad a roddwyd genym o gyfiawnhad, y 
pethau hyn sydd yn ei wneyd i fyny. 

CYFLAFAREDD, (o cyf, cyd, a llafar, ) cyn- 
hadledd, cydymddyddan, yn benaf er heddychu 
pleidiau ymrafaclgar a'u gilydd. Y mae yn 
arwyddo hefyd gyfamod, neu gytundeb rhwng 
pleidiau a'u gilydd; ac yn cael ei swnio a'i ys- 
grifenu yn aml mewn modd beius yn glyfaredd. 

CYFLAFN, (Jortasse, o cyd a llafn, carn,) 
gweithred ysgeler, anfad, erchyll, yn haeddu 
cosb drom; megys llofruddiaeth ysgeler, neu 
ryw alanastra adwythig. “Y gyflafan a wnel 
dyn o'i anfodd, diwygied o'i fodd,”— Cyfraith 
Hywel Dda. 

. CYFLAWNDER, (o cyf—cyd, a llawnder, ) 
digonedd, arddigonedd, helaethrwydd, neu ber- 
ffeithrwydd o unrhyw beth. 

Y mae yn perthyn i Dduw gyflawnder hanfod - 
ol a pherchenogol, neu feddianol. Ei gyflawnder 
hanfodol yw anfeidrol berffeithrwydd ei natur a'i 
hanfod. El Shaddai, vn 'w y Duw Hollddi- 
gonol yw eì enw, Gen. xvii. 1l._ A all sydd dda, 
medd Lewis Morys, Yswain. Y mae efe yn 
ddigon iddo ei hun, i ni, ac ìi bawb. Efe yw 
rhan ei bobl; a chant oll eu llenwi “ â holl gyf- 
lawnder Duw.” (mav ro mXpepa rov Oeov, 
Eph. iii. 19,) pan y perffeithir hwynt oll mewn 


CYF 


cariad a santeiddrwydd yn y nefoedd. Bydd 
pob un o honynt mor llawn o Dduw ag y gall 
fod. Ni bydd lle ynddynt i. ddim arall.“ Di- 
gonir bwynt pan ddihunant a'i ddelw ef,” Ps. 
xvii. 15. Ei gyflawnder perchenogol neu fedd- 
ianol, yw yr holl greadigaeth gwmpasog i gyd. 
““ Eiddo'r Arglwydd y ddaear a'i chyflawnder, 
(mOn, helaethrwydd neu gyflawnder hollol,) y 
byd ac a breswylia ynddo.” 

Y mae tri math o gyflawnder yn cael ei briod- 
oli i'r Arglwydd Iesu Grist; yn 1. Cyflawnder 
personol. ““Oblegyd ynddo ef y mae holl gyf- 
lawnder y Duwdod yn preswylio yn gorfforol.” 
neu (cwparwec) yn sylweddol; sef nid yn ei 
belydr a'i gysgodau, fel y gellir dywedyd fod yr 
haul ar y ddaear, (fel y dywed y Dr. Hammond 
yn ei nodiad ar y geiriau,) ond yn sylweddol, fel 
y mae corff yr haul yn aros yn y ffurfafen. Yr 
oedd cyflawnder y Duwdod yn preswylio yn 
gysgodol ac arwyddol yn y Skecinah yn y deml 
gynt; ond yn nheml dynoliaeth Crist y mae holl 
gyflawnder y Duwdod yn preswylio yn sylweddol, 
oblegyd y mae efe yn wir Dduw yn gystal ag yn 
wir ddyn, 1 Ioan v. 20. 2. Cyflawnder perthyn- 
asol, sef ei eglwys; “' Yr hon yw ei gorff ef, a'i 
gyflawnder ef, yr hwn syddyncyflawniollynoll,” 
Eph.i. 23. Ni buasai efe yn gyflawn fel cyfryngwr 
hebddi hi, mwy nag y buasai hi hebddo ef. Pen 
heb gorff, brenin heb ddeiliaid, priod heb briod- 
asferch, bugail heb ddefaid, ac athraw heb ysgol- 
heigion fuasai Crist heb ei eglwys. Y mae yn 
rhaid iddo ef wrthihi er cyflawni ei swyddau, 
enwau, a pherthynasau, yn gystal ag iddi hithau 
wrtho yntau. Cyflawnder yr eglwys ydyw Crist, 
a chyflawnder Crist yw !yr eglwys. Ynddo ef y 
mae hi yn gyflawn, ac efe sydd yn ei chyflawni; 
ac yn ei berthynas a hi y mae efe yn llond ei 
holl enwau, swyddau, a pherthynasau fel Cyf- 
ryngwr. Y mae yn rhaid i'r naill wrth y llall, 
ac nis gallant hanfodi, yn eu cymeriadau per- 
thynasol a'u gilydd, heb eu gilydd. 3. Oyfluwn- 
der swyddol, dirprwyol, ymddiriedol, neu oruch- 
wyliaethol,, Hwn a olygir pan y dywedir, 
““ Rhyngodd bodd i'r Tad drigo o bob cyflawnder 
ynddo ef,” Col. i. 19. Y mae ynddo gyflawnder 
o bob gras a dawn, fel prif oruchwyliwr amryw 
ras Duw, er gwneuthur holl angen personol pawb 
yn neillduol a ddeuant ato am eu diwallu, i fyny ; 
ac er cyflawni holl ddiffygion eì eglwys yn gy- 
ffredinol. Ymae ynddo gyflawnder o ras ma- 
ddeuol, santeiddiol, cysurol, cynhaliol, a gogon- 
eddol. Digoni faddeu ein holl bechodau, i'n 
santeiddio, i'n cysuro mewn gorthrymderau, i'n 
cynal “ yn ddigwymp hyd y diwedd, ac i'n gosod 
yn y diwedd ger bron ei ogoniant ef, yn ddifeius 
mewn gorfoledd.” “'“O'i gyflawnder ef y der- 
byniasom ni oll, a gras amras,” Ioani.16; h.y., 
gras (avrL) am, neu ar gyfer pob gras ag sydd 
ynddo ef. ÂA oes ynddo ef faddeuant? Y maent 
hwy oll wedi ei dderbyn. _ A oes santeiddrwydd, 
nerth, cysur, doethineb, &c., ynddo ef? Y 
maent hwy oll wedi derbyn y pethau hyn, ac yn 
eu derbyn. 

CYFLOG, (o cyf—cyd, a llog,) yr hyn sydd 
yn ddyledus a chyfiawn, yn ol cytundeb rhag- 
flaenorol, arfer gwlad, neu deilyngdod mewnol, i 
wasanaethwr i'w gael gan ei feistr, am ei wasan- 
aeth. 


24' 


CYF 


Y mae marwolaeth mewn ystyr gymhariaethol 
yn cael ei galw “cyflog (ra oJjvia) pechod.” 
““Cyflog pechod yw marwolaeth,” Rhuf. vi. 23 ; 
Y mae yn addas galw marwolaeth yn gyflog 
pechod, yn 1. 4mmai yr holl elw a'r frwyth sydd yn 
deilliaw o wasanaeth pechod ydyw. Yr hyn a enillir 
trwy wasanaeth yw'r cyflog; ac y mae'r gair 
gmŷjwvi, yn arwyddo cyflog milwyr, yr hyn 
yn mhlith y Rhufeiniaid gynt oedd yn cael ei 
wneyd ifyny (fel y dywed Polybus) nid yn 
unig o arian, eithr hefyd o ddanteithion. _ Yr holl 
elw a melusder y mae pechod yn alluog o'u dwyn 
i'w wasanaethwyr, ydyw marwolaeth. O, wobr 
wael! O, wledd dlawd! 2. Am ei bod wedi 
ei threfnu a'i sefydlu î bechod gan Dduw. Sefydlir 
y cyflog yn gyffredin cyn dechreu y gwasanaeth. 
Trefnodd ac amlygodd Duw beth oedd cyflog 
pechod i fod cyn i ddyn bechu, Gen. ii. 17. Mor 
dda oedd Duw! mor ddiesgus yw dyn! Rhag 
i ddynion fod tan eu dwylaw yn gwasanaethu 
pechod, y mae Duw megys yn uchel gyhoeddi 
yn eu clustiau, gan ddywedyd, “cyflog pechod 
yw marwolaeth.” 3. 4m ei bod yr hyn ymae 
pechod yn gyfiawn haeddu. Dylai pob cyflog fod 
yn ol teilyngdod y gwaith. Y mae hon felly yn 
hollol. Nid yw yn llai na mwy na haeddiant 
pechod. “'Y mae y rhai sy'n gwneuthur y cyfryw 
bethau yn haeddu marwolaeth,” Rhuf. i. 32. 
Hyny ac nid dim arall yw eu cyfiawn haeddiant. 
Y mae pob pechod ynddo eì hun yn ddrwg. Nid 
am i Dduw ei wahardd yn unig y mae felly : ond 
am ei fod felly y gwaharddodd Duw ef. Gan ei 
fod ynddo ei hun yn ddrwg, y mae ynddo ei hun 
yn haeddu cosb. Nid am i Dduw sefydlu maew- 
olaeth yn gosb iddo, y mae yn haeddu marwol- 
aeth; ond o herwydd fod gweddusrwydd moesol 
i hyny fod y sefydlodd Duw ei bod felly. Gwadu 
hyn fyddai gwadu cyfiawnder Duw, ac mewn 
effaith y gwahaniaeth hanfodol rhwng daadrwg. 
4. Am ei bod. yn sicr o gael eì thalu, os na ym- 
wrthod y pechadur yn wirfoddol a'r gwasanaeth 
cyn marw. Anghyfiawnder fyddai peidio talu 
cyflog. Y mae gair Duw—ei natur santaidd a 
chyfiawn—a'i ymddygiadau tuag'at annuwiolion, 
ei blant, a'i bobl, yn neillduol Crist, yn, dangos 
yn eglur y telir cyflog pechod i'r rhai a barhant 
yn y gwasanaeth. Y mae llawer yn caru y gwas- 
anaeth ; ond yn anfoddloni i'r cyflog. Yn groes 
ihyn y mae dynion gyda golwg ar bron bob 
gwasanaeth arall ond yr eiddo pechod. Ond os 
glynir yn y gwasanaeth, rhaid boddloni i'r cyflog; 
canys cyfiawn yw Duw, acnni bydd iddo adael 
neb heb ei gyflog, ïe, ei gyflog ei hun. Ni chaiff 
gwasanaethwyr pechod gyflog crefydd, na gwas- 
anaethwyr Duw gyflog pechod. “'Pob un a 
dderbyn ei briod wobr ei hun, yn ol ei lafur ei 
hun; 1 Cort. 8: 

CYFLWR, sefyllfa neu amgylchiad; neu yr 
hyn sydd yn gwneyd person neu beth yr hyn 
ydyw. “Tlodi yw sefyllfa neu amgylchiad y 
tlawd; a'i dlodi sydd yn ei wneyd o ran ei sefyll- 
fa y peth ydyw. 

Y mae rhaì yn dosbarthu cyflwr dyn i bedwar 
dosbarth; sef creadigol, dirywedig, grasol, a 
dyfodol. Erailla'i dosbarthanti dri; sef dech- 
reuol, presenol, a dyfodol. Eraill a dybiant y 
gellir ei gynwys mewn dau; sef cyflwr o brawf, 
neu obaith, a ehyflwr o gosb neu wobr, Y blaenaf 


CYF 


248 


cyYF 


YY  ——— A A. sa cïmry na 'ïaïms 


oedd cyflwr Adda cyn pechu, ac yw cyflwr ei hil- 
iogaeth (meddant hwy) yn y byd hwn, pa un 
bynag aì duwiol neu annuwiol ydynt: a'r olaf 
yw cyflwr pawb mewn byd arall. Dywedir nas 
gellir dychymyg rhagor na'r ddau gyflwr hyn ; 
oblegyd fod yn rhaidi bawb fod yn perthyn i 
un o honynt; ac os yw sefyllfa yr annuwiol yn 
y byd hwn yn sefyllfa o obaith, fod yn rhaid 
ei bod yn sefyllfa prawf, fel eiddo y saint. Gwel 
Sefyllfa prawf. 

CYFLWYNIAD, (ocyda llwyn; tebygol, o 
oblegyd mai mewn llwyni y byddent yn arferol o 
addoli gynt, Gen. xxi. 93); defod grefyddol, 
trwy yr hon y cysegrir rhyw berson neu beth at 
wasanaeth Duw a chrefydd. 

Y mae y ddefod o gyflwyno personau neu beth- 
au i wasanaeth Duw a chrefydd yn hen iawn; 
tebyg mor hened a chrefydd. Fel hyn y byddai 
y duwiolion gynt yn cyflwyno eu rhoddion, eu 
haberthau, eu plant, ïe, eu hunain i'r Arglwydd; 
ac felly y gwnant eto, Luc ii. 22; Rhuf. xii. 1. 
Yr oeddynt yn cyflwyno eu plant yn foreui Dduw, 
a hyny trwy ddefod grefyddol ac arwyddol ben- 
dant, o sefydliad ac apwyntiad Duw. Peth an- 
nhebygol, a dywedyd y lleiaf, yw eu bod yn awr 
tan oruchwyliaeth helaethach, heb orchymyn, 
trefn, na rhwymau, i wneyd peth mor rhesymol, 
buddiol, aphwysig. “'Plant dy weision a bar- 
hant, a'u had a sicrheir ger dy fron di,” Ps. cii. 
28. Gwel Cysegriad, hunan-gyflwyniad. 

CYFNEWIDIAD, (o cyf, cyd, anewid,) newid- 
iad meddwl a buchedd; ansawdd, agwedd, cyflwr, 
sefyllfa, neu ymarferiad.  Traws-sylweddiad, 
trosglwyddiad, diwygiad. Arferir y gair yn 
fynych yn gyfystyr âg adgenhedliad, tr6edigaeth, 
neu ddychweliad, (y rhai gwel), ac y mae yn 
golygu newidiad meddwl, tuedd, a_ buchedd. 
““ Yr hen bethau a aethant heibio; wele, gwnaeth- 
pwyd pob peth yn newydd,” 2 Cor. v. 17. Y 
mae y cyfnewidiad hwn yn ddwyfol o ran ei Awdwr 
—yn hollol o ran ei raddau—yn santaidd o ran 
ei natur—yn fendithiol o ran ei ffrwythau—yn 
weledig o ran ei effeithiau—ac yn dragywyddol 
o ran ei barhad. 

Y creadur yn unig sy yn agored i, ac yn ddeil- 
iad o gyfnewidiad. Am Dduw, dywedir, “Gyda 
yr hwn nid oes (mapaXXayn,) gyfnewidiad na 
(rporc amockuac ua) chysgod troedigaeth,” Iago 
i. 17. Tybir fod yr apostol yn cyfeirio yma at 
gyfnewidiad dyddiol yr haul, yr hwn sydd yn 
achosi dydd a nos; ac at eì newidiad blynyddol, 
yr hyn sydd yn achosi gwahaniaeth yn y tymorau 
a'r cysgodau. Yr haul, cyn belled y mae ein 
golwg ni yn medru canfod, yw y dysgleiriaf o'r 
holl fodau wybrenol i gyd ; ond er cyn ddysgleir- 
ied ydyw y mae yn ddarostyngedig i gyfnewid- 
iadau: eithr am Dad y goleuni nid oes na chyf- 
newidiad, na chysgod tr6edigaeth, yn perthyn 
iddo ef. 

CYFOETH, CYWOETH, CYWAETH, neu 
CYWETH, helaethrwydd, neu arddigonedd o 
feddianau bydol; yr hyn sy gan rywun dros ben 
yr hyn sydd angenrheidiol at gynhaliaeth bywyd. 

Y mae cyfoeth bydol yn boenus ac ansicr yn 
ei gasgliad, Preg. ii. 26; yn annigonol, pe- 
ryglus, a thwyllodrus yn y mwynhad, Preg. 
iv. 8; v. 10; 1 Tim. vi. 9, 10; Math. xiii 
22; ac yn ansicr a therfynol yn y perchenog- 


iad, Diar. xxiii. 5; 1 Tim. vi. 17; Ps. xlix. 10. 
Cyfoeth crefydd yw gwir gyfoeth, Luc. xvi. 
11. Y mae yn gylweddol yn ei natur, Diar. 
viii. 21; yn anmrhisiadwy o ran ei werth, Diar. 
v. ll,19; yn bleserus a sicr oran ei gaffaeliad, 
i'r hwn sydd yn ei geisio yn brydlon a chywir, 
Diar. iii. 17; viii. 17; yn ddigonol a defnyddiol 
yn ei fwynhad, Ps xxxvi. 8; lxv. 4; Diar. xiv. 
14; 1 Tim. iv. 8; ac yn ddyogel a thragywyddol 
o ran ei berchenogiad, Luc. xi. 42. 

CYFRAITH, (o cyf, cyd, a raith, llw); deddf, 
neu reol ymddygiadau wedi cytuno arni rhwng 
brenin a'i ddeiliaid. Gelwir hi cyfraith, h.y., 
cydraith, o herwydd, ysgatfydd, y cydamodent ac 
y cyd-dyngent wrth ei sefydlu, ar y cyntaf; y 
deiliad yn ymrwymo trwy lw i'w chadw, a'r 
brenin trwy lw neu aith i'w hamddiffyn. 

Y mae amryw fath o gyfreithiau yn bod; megys 
yn 1. Cyfraith natur. 2. Y gyfraith foesol. 3. 
Y gyfraith seremoniol. 4. Y gyfraith farnol. 
(Am y pedair hyn, gwel Deddf. 5. Cyfreithiau 
pendant, gwel Gorchymynion. 6. Cyfreithiau 
gwladol: sef y rheolau wrth ba rai y mae swydd- 
ogion a deiliaid gwladol i ymddwyn y naill tuag 
atyllall. Y mae y rhai hyn yn amrywio yn 
fawr oddiwrth eu gilydd yn ol sefyllfa, arferion, 
tybiau, a thueddiadau gwahanol genhedloedd a 
deddfroddwyr. Y mae yr hyn sydd waharddedig 
wrth gyfraith un wlad, yn gyfreithlon yn fynych 
wrth gyfraìth gwlad arall; ac yn y gwrthwyneb, 
&c. Y mae pob dynol gyfreithiau, o angenrheid- 
rwydd, yn anmherffaith.. Ond ysgatfydd, nad 
oes ar y ddaear ddim gwell cyfreithiau gwladol, 
ar y cyfan, nag sydd yn ein gwlad ni. Y maent 
yn gyffredin yn deg a rhesymol, yn anmhleidiol 
ac ysgafn; ac y mae yn gaffaeliad mawr i'r 
Brythoniaid, fod ganddynt hawl i ddewis eu cyn- 
yrchiolwyr eu hunain, ac i erchi trwyddynt am 
unrhyw welliant neu gyfnewidiad yn nghyfreith- 
iau y wladwriaeth ag a farnont yn angenrheidiol. 
7. Cyfreithiau hyfforddiadol, sef rheolau ymddyg- 
iad, â throseddiad y rhaini chysylltir un gosb. 
8. Cyfreithiau cosbawl, sef y cyfreithiau hyny, â 
throseddiad pa rai y mae cosbedigaethau wedi eu 
cysylltu er mwyn eu cadarnhau a'u gwneuthur 
yn fwy grymus. Y cyfryw o angenrheidrwydd . 
yw holl gyfreithiau Duw, canys y mae pob tros- 
eddiad o'i gyfreithiau ef yn bechod, ac yn teil- 
yngucosb. 9. Cyfraith anrhydedd (Jaw of honour, ) 
sef cyfundraith o reolau. wedi eu cyfansoddi gan 
wyr moesgarol, (men of fashion,) yn unig er 
mwyn rhyddhau eu hymdriniaethau â'u gilydd. 
O ganlyniad nid oes dim yn cael ei ystyried yn y 
gyfraith hon ond yn unig yr hyn a fyddo yn 
tueddu at rwystro y cyfryw ymdriniaeth.  Her- 
wydd hyn nid yw y gyfraith hon yn rhagnodi 
dyledswyddau neb, ond cydraddolion yn unig, 
gan adael allan y dyledswyddau tuag at Dduw, 
yn gystal a'r rhai tuag at isafiaid, ac y mae mewn 
amlygiad yn ffafriol i foddhad penrhydd y tym- 
herau naturiol; gan ei bod yn caniatau godineb, 
puteindra, meddwdod, gwastraff, gornest, ac ym- 
ddial i'r graddau uwchaf, heb osod un pwys ar y 
rhinweddau gwrthwynebol, 10. Cyfraith fedd- 
ygawl, sef deddf ddychymygawl yr hon y mae 
rhai yn credu ynddi, y rhaia ddaliant i Dduw 
mewn trugaredd at ddynolryw, ddiddymu y cyf- 
ansoddiad llym neu y ddeddf ag yr oeddynt yn 


CYF 


249 


CYF 


wreiddiol dani, ac yn ei lle iddo sefydlu cyfan- 
soddiad newydd gan eu gosod tan ddeddf newydd, 
yn gofyn yn unig ufydd-dod cywir anmherffaith, 
mewn cydagweddiad â'u hamgylchiadau tlawd, 
gweinion, a diallu dan y cwymp. Yr ydym yn 
galw hon yn gyfraith ddychymygol, am nad yw 
yn hanfodi yn un lle, eithr yn nychymygion y 
sawl sydd yn tybied felly. Gwel Neonomiaeth. 
11. Cyfreithiau eglwysig, neu ganonaidd, sef y 
rheolau wrth ba rai y mae swyddogion ac aelodau 
eglwys wladol Lloegr, &c., ìi ymddwyn. 12. 
Cyfreithiau gwledydd, sef y rheolau hyny y rhai 
trwy gydsyniad rhinweddol, a gytunir arnynt yn 
mhob gwladwriaeth, yn enwedig yn mysg y rhan 
foesgar a gwareiddiedig o ddynolryw. 

CYFRAN, (o cyf, cyd, a rhan, parth,) rhan- 
dwy, rhandir; cydfeddiant, neu gyd-berchenog- 
aeth. 

Y mae gan y saint gyfran gyda Christ, Ioan xiii. 
8. Y mae y gair pepoc, a gyfieithir cyfran yn 
air perchenogawl, ac yn arwyddo yr hyn a ddy- 
gwyddo wrth ranu neu ddosbarthu—““ Dictio est 
mercimoniorum et negotiorum, in genere significans 
id guod în divisione obveni£.” Dichon ei fod, yn 
Ioan xiii. 8, yn gyfystyr â chydetifeddu a_ chyd- 
fwynhau. 

Y mae ““cael cyfran gyda Christ” yn fraint 
oruchel. Cyfrifid gan wr cyffredin yn amhydedd 
mawr i gael siarad a brenin; llawer mwy i gael 
cydeistedd wrth y bwrdd breninol, ìi gydwledda 
ag ef ar yr un danteithion. Ond beth fyddai 
hyny at y mae y frenines yn gael? Y mae hi 
nid yn unig yn cael siarad a'r brenin, a chyd- 
wledda âg ef, ond hefyd yn cael cyfran gydag ef. 
Gall edrych ar balas, trysorau, &c., y brenin, a 
dywedyd, y mae genyf gyfran ynddynt— myfi a'i 
pia hwynt. Brenin y breninoedd yw Crist; ac 
nid siarad â Christ, a chydwledda âg ef, yn unig 
y mae ei bobl yn gael, (er bod hyny yn fraint 
annrhaethol,) ond hefyd y mae ganddynt gyfran 
gydag ef, yr hyn sy yn cynwys yn 1. Undeb 
mewn perthynas ag ef... Y mae rhyw undeb neu 
berthynas yn wastad rhwng y rhai sydd a chyf- 
ran ganddynt gyda'u gilydd. Y berthynas yw 
sail y cydgyfranogiad. Y mae hono bob 
amser naill ai yn naturiol neu gyfamodol. 
Y mae undeb a pherthynas naturiol a chyfamod- 
ol rhwng Crist a'i bobl. Y berthynas gyfamodol 
rhyngddynt oedd sylfaen cyfrifiad eu pechodau 
hwy i Grist, a chyfiawnder Crist iddynt hwy. 
A'r berthynas naturiol, fywiol, yw sylfaen eu 
cyfranogiad hwy o rinweddau ac ysbryd Crist, ac 
hefyd o'r bendithion trysoredig ynddo fel Cyf- 
ryngwr. Cymerodd y flaenaf le er tragwyddol- 
deb, pan yr ymrwymodd Crist drostynt, yn y 
cyfamod tragwyddol rhyngddo a'i Dad, gyda 
golwg ar eu hiechydwriaeth; ac y mae yr olaf 
yn cymeryd lle mewn amser, sef pan y maent 
yn cael eu galw â galwedigaeth santaidd—yn 
cael eu huno yn weithredol â Christ—ac yn dy- 
fod “yn gyfranogion o'r dduwiol anian,” 2 Pedr 
i. 4. Dyma y pryd y maent yn cael hawl weith- 
redol yn y fraint. 2. awl yn ei feddianau a'i 
etifeddiaeth ef. ““ Os plant etifeddion hefyd, sef 
etifeddion Duw, (wXpovcpou pev Oeov,) a chyd 
etifeddion (cvXMcynpovogioL) â Christ,” Rhuf. viii, 
17. Y mae yr ymadrodd “cydetifeddion â 
Christ” yn arwyddo hawl yn yr un etifeddiaeth 


â Christ, a hyny trwy rinwedd yr un weithred, 
sef cyfannod Duw. Ei enw ef yw y blaenaf yn- 
ddi; ond y mae eu henwau hwythau o dano fel 
cyd-etifeddion.. 3. Cyd-fwynhau, hyny yw, 
mwynhau yr un pethau, yn yr un lle, dros yr un 
ysbaid, sef dros byth. Hyn, a llawer mwy y 
mae yr ymadrodd ya ka cvvôoeac0wpev, “ fel 
i'n cyd-ogonedder hefyd” yn gynwys, Rhuf. viii. 
17. Cawn ein cydogoneddu â'r un gogoniant, 
yn yr un lle, dros yr un hyd, h.y., dros byth. 
Edr. Ioan xvii. 22, 24; Dat.iii. 21. 
CYFRIFIAD, (o cyf, cyd, a rhif,) priodoli 
rhyw beth, ansawdd, neu gymeriad, pa un bynag 
fyddo aì drwg neu dda, i ryw berson fel ei eiddo 
ei hun; neu ymddwyn at ryw berson yn ol y 
cymeriad ag y mae fel hyn yn eiddwyn.. Dichon 
olygu yr hyn a fyddo yn eiddo iddo yn flaenorol 
i'r cyfryw gyfrifiad ; neu yr hyn nad oedd yn 
eiddo iddo yn flaenorol, eithr a ddaeth i fod felly 
trwy rinwedd y cyfryw gyfrifiad yn unig, 2 Sam. 
xix. 9; Ps.cvi. 31. Y mae'r cyfrifiad ag sydd 
yn dal perthynas a'n cyfiawnhad ger bron Duw 
o'r fath olaf; ac y mae yn cynwys gwaith Duw 
mewn modd grasol yn cyfrif cyfiawnder Crist i 
gredinwyr, ac yn derbyn eu personau yn gymcr- 
adwy ar ei sylfaen ef. Gan fod eu pechodau 
hwy wedi eu cyfrif iddo ef, a'i ufudd-dod ef idd- 
ynt hwy, y maent trwy rinwedd hyny yn cael eu 
rhyddau oddiwrth euogrwydd, a'u derbyn yn 
gymeradwy ger bron Duw, Rhuf. iv.6, 7; v. 
18,19; 2 Cor. v. 21. Pan yr ydym yn son am 
gyfrif pechod i Grist, nid ydym yn golygu fod y 
cyfryw drosglwyddiad o hono wedi ei wneuthur 
iddo ag oedd yn angenrheidiol i'w gyfansoddi yn 
weithredol yn bechadur; gan fod y cyfryw 
ddrychfeddwl yn hollol anghyson a'r cymeriad 
santaidd a dihalog ag sydd yn cael ei briodoli bob 
amser i Grist, ac yn hollol wrthwyneb i egwy- 
ddorion moesol y llywodraeth ddwyfol; ond yr 
hyn a olygir yw, i bechod felly gael ei gyfrif 
iddo fel rhydd weithredydd cyfrifol, (voluntary 
responsible agent,) yn gweithredu yn lle rhai 
euog, fel y byddai i'r cyfryw o honynt a ddef- 
nyddient yr iawn, gael eu rhyddau oddiwrth 
rwymau i ddyoddef yn bersonol y gosb a haedd- 
asant, trwy ei waith ef yn gwneyd cymod dros- 
tynt. Yn yr un modd, nid yw cyfrifiad cyfiawn- 
der Crist yn cynwys y cyfryw drosglwyddiad o'i 
weithredoedd a'i ddyoddefiadau personol, ac sy'n 
golygu eu bod yn weithredoedd a dyoddefiadau 
gwirioneddol y rhai y cyfrifir hwy iddynt; eithr 
yn ngwaith Duw yn ymdrin â hwynt ar sylfaen 
y cyfryw gyfiawnder yn y cyfryw fodd ag y cant 
hwy fedi yr holl lesad ag sydd yn deilliaw o 
hono, fel pe buasai yn eiddo personol iddynt 
hwy eu hunain. Nid yw yn ddichonadwy i bech- 
od na chyfiawnder byth gael ei gyfrif, felagi 
fod yn weithred unrhyw berson unigol, oddigerth 
yn unig yr hwn a'i cyflawnodd. Megys nad oedd 
ein pechodau ni, ac nad allasent fod yn bechodau 
Crist; felly y mae ei gyfiawnder ef mewn ystyr 
gaeth, yn aros o hyd yn eiddo iddo, ac ni ellir 
dywedyd ei fod yn eiddoi ni ond yn unig gyda 
golwg ar y llesad sydd yn deilliaw oddiwrtho. 
Gelwir ef eì hun ein cyfiawnder ni yn y Beibl, a 
dywedir ein bod ni yn cael ein gwneuthur yn gyf- 
iawnder Duw ynddo ef; ond ni ddywedir yn un 
rhan o hono fod ein pechodau ni yn bechodau 


CYF 


250 


CYF 


Crist, na'i weithredoedd a'i ddyoddefiadau per- 
sonol ef yn eiddo personol i ni. Efe a'u cyflawn- 
odd, a'i eiddo ef ydynt, ac nid ein heiddo ni, er 
mai ni sydd yn mwynhau y llesad oddiwrthynt. 
— Buck. 

CYFRINACH, (cyfrin), cyfeillach ddirgel- 
aidd, yn yr hon yr ymddiddenir yn nghylch dir- 
gelion nad ewyllysir ì bawb eu gwybod ; cylaf- 
aredd, cyngor, dirgelwch. Un o nodau athrodwr 
a dyn anffyddlon, yw datguddio cyfrinach, Diar. 


xi. 13. 

CYFRINOLWYR, (cyfrin), Saes. Mystics, 
rhai yn edrych ar yr ysgrythyr fel math o ddam- 
eg, lle mae Duw yn dweyd un peth ac yn medd- 
wl peth arall. Nid yw yr enw yn dynodi un 
blaid neillduol, eithr yn gymhwysiadol at ber- 
sonau arbenig o'r cyfryw dybiaeth yn mhlith 
gwahanol bleidiau. 

Yr ysgrifenwyr goreu ar unrhyw bwnc yw y 
rhai hyny sydd yn ei wneuthur yn fwyaf 
eglur a dealladwy ìi bob gradd a sefyllfa, ac yn 
ei sefydlu ar ei sylfaen briodol; hyny yw, y 
rhai a sylfaenant wirioneddau datguddiedig ar 
dystiolaeth gair Duw, a gwirioneddau naturiol 
ar ffeithiau ac egwyddorion synwyr cyffredin. 
Ond ““ y mae cenhedlaeth ddoeth yn ei golwg ei 
hun” yn caru dyfod o hyd i ddirgeledigaethau 
lle mae eraill yn methu eu canfod. Doethion 
hynafiaeth oeddynt oll wedi eu lliwio yn llai neu 
fwy â'r ynfydrwydd hwn. Heb ymfoddloni ar 
egwyddorion athroniaeth foesol a naturiol, y 
rhai a ddysgent i'w dysgyblion lluosog, yr oedd 
ganddynt bob amser ryw athrawiaeth ddirgel- 
aidd, i'r rhai a garent ddirgeledigaethau, ac 
oeddynt alluog i dalu am danynt. 

Yn y dwyrain y cyfododd yr athronyddiaeth a 
gyfenwir, mewn modd priodol, yn gyfrinol, gynt- 
af; yr hon, fel yr oedd yn ymledaenu i'r gor- 
llewin, a ymgymysgodd â Christionogaeth ; neu 
yn hytrach a orchuddiodd ogoniant ei gwirion- 
eddau â tharth dychymygion gweigion ac ofer. 
Y mae natur yn gystal a chrefydd yn llawn o 
ddirgeledigaethau ; ond y mae dirfawr wahan- 
iaeth rhwng dirgeledigaethau dwyfol a dynol. 
Yn y blaenaf, y mae y dirgelwch yn gorwedd yn 
ansawdd y gwrthrych; gan fod yn rhaid ìi bob 
peth perthynol i ddull hanfodiad y dwyfol fôd, 
fod yn ddirgel, hyd yn nod i angylion. Yn yr 
olaf, sef dirgeledigaethau o ddynol ddychymyg, 
y mae'r dirgelwch yn gorwedd yn yr iaith, neu 
yn nghymysgedd y drychfeddyliau neu y rhan- 
iadau. 

Yn ddiameu, y mae dirgelwch yn nheimlad 
pob dyn da; ond y mae hwnw yn gorwedd yn 
rhyfel mewnol yn y meddwl, fel y mae Paul yn 
darlunio yn helaeth yn Rhuf. vii., &c.: ac yn 
wir, fel y dywed. Socrates ac amryw athronwyr 
eraill wedi crybwyll. Ond y cyfrinolwyr ydynt 
wedi hollol gamsynied ansawdd y dirgelwch 
hwn, gan eu bod yn ei wneyd i fod yn gynhwys- 
edig mewn cysawd o esmwythder ysbrydol, yn 
lle yn ymrysoniad y meddwl â thueddiadau 
mewnol a themtasiynau allanol. Athronydd, 
neu fynach meddylgar yn unig, sy debyg i'r 
Yogcee Indiaidd, yr hwn sydd yn sylldremu ar 
yr haul nes ei fyned yn ddall; eto heb na dar- 
ganfod natur ei oleuni, na'i ddefnyddio i unrhyw 
ddyben daionus. 


. mewn ffurf ddirywiedig a thwyllodrus. 


Egwyddor sylfaenol yr athronyddiaeth gyf- 
rinol yw, ein bod ni, trwy fyfyrdod, yn cael ein 
dull-newid i undeb â, a thebygolrwydd i'r bôd 
ag yr ydym yn myfyrio arno. Tybiaeth fod y 
dwyfol fôd yn segur, heb ymwneyd dim ag 
achosion dynol, yr hon yw y cysawd Hindwstan- 
aidd, yn nghyd ag eiddo amrywiol o baganiaid y 
dwyrain, a'u tueddodd hwynt i ddychymygu nad 
ydynt yn gyffelyb iddo ef eithr yn unig mewn 
esmwythder meddylgar; ond y mae yn beth tra 
hynod fod dychymygion o'r fath yn cael eu col- 
eddu gan y rhai hyny a broffesant eu bod yn 
cymeryd Iesu Grist fel eu prif batrwn a'u 
hesiampl; canys yr oedd ei holl fywyd ef yn 
enwog am ei wastadol weithgarwch ; ac hyd yn 
nod yn ei ddirgel fanau yr oedd ei ddihewyd yn 
gynhwysedig nid mewn myfyrdod yn unig, ond 
mewn gweddiau taerion yn cael eu cymdeithasu 
â “llefain cryf a dagrau.” 

Y cyfrinolwyr Cristionogol a ymffrostiant eu 
bod yn hanu oddiwrth Dionysius yr Areopagiad, 
un o broselytiaid Paul'yn Athen. Er amddiffyn 
y cyfryw dyb, priodolant i'r gwr mawr hwnw 
amryw draethodau, y rhai y mae eraill, gyda 
llawer mwy o debygolrwydd, yn eu priodolii 
gyfrinolwr Groegaidd llawer diweddarach, yr 
hwn a ysgrifenodd dan enw Dionysius yr Areo- 
pagiad—arferiad llawer yn rhy aml yn oesoedd 
cyntaf Cristionogaeth. 

Tybir i egwyddorion cyntefig y” cyfrinolwyr 
darddu oathrawiaeth hygof yr ysgol Blatonaidd, 
yr hon a fabwysiadwyd gan Origen a'i ddys- 
gyblion; sef bod y natur ddwyfol wedi ei gwas- 
garu trwy eneidiau holl ddynolryw; neu mewn 
geiriau eraill, bod y gyneddf o reswm, o'r hon,y 
mae iechyd a bywyd yr enaid yn deilliaw, yn 
ddylifiad oddiwrth Dduw i'r enaid dynol, a'i fod 
yn cynwys ynddo egwyddorion pob gwirionedd 
dwyfol a dynol. Gwadenty gallai dynion, trwy fy- 
fyrdod ac ymdrech, enyn y fflam nefol hon yn eu 
mynwesau eu hunain ; ac o herwydd hyny yr oedd- 


'ynt yn anghymeradwyo cynhygion y rhai hyny, 


trwy ymresymiad noeth, a ymdrechentgyrhaedd- 
yd ansawdd guddiedig y gwirionedd. Yn y gwrth- 
wyneb, yr oeddynt hwy yn dal mai dystawrwydd, 
tawelwch, gorphwysdra, ac unigrwydd gyda'r 
cyfryw weithredoedd o farweiddiad ag a duedd- 
ent i deneuo a darostwng y corff, oeddynt y 
moddion trwy ba rai y cynhyrfid y gwirionedd 
cuddiedig a mewnol, ac yr addysgid dynion 
mewn pethau dwyfol. Y rhai hyny a edrychant 
ar bob rhyw achosion bydol gyda dirmyg; y 
rhai a droant ymaith eu llygaid oddiwrth wagedd 
daearol, ac a gauant ddrysau eu synhwyrau 
allanol rhag cyffyrddiad heintus y byd gweledig, 
ydynt dan angenrheidrwydd i ddychwelyd at 
Dduw, pan y byddo yr ysbryd wedi ei ryddhau 
oddiwrth y pethau hyny ag sydd yn lluddias yr 
undeb gwynfydedig hwn; ac yn y dymher fen- 
digedig yma y maent nid yn unig yn mwynhau 
hyfrydwch annhraethol mewn cymuneb â'r Gor- 
uchaf, ond hefyd y maent wedi eu cynhysgaeddu 
â'r fraint o fyfyrio ar y gwirionedd noeth yn ei 
burdeb cynhenid, tra_y mae eraill yn ei ganfod 
Proffes- 
ent hefyd ddihewyd bur, oruchel, a pherffaith, a 
chariad anhunanol at Dduw, gan geisio at gyflwr 
o fyfyrdod dyoddefol, fel y caffaeliad uwchaf ag 


CYF 2 


1 CYF 


y mae yn alluadwy i ddyn ei gyrhaeddyd yn y 
bywyd hwn. 

Ymddangosodd cyfrinoliaeth yn yr eglwys yn 
y drydedd ganrif; cynhyddodd yn y bedwaredd, 
ac yn y bumed ymdaenodd dros holl diriog- 
aethau y dwyrain. Yn y flwyddyn 824, enynodd 
llyfrau ffugiol Dionysius fflam cyfrinoliaeth yn 
y tiriogaethau gorllewinol. Yn y ddeuddegfed 
ganrif y cyfrinolwyr a flaenasant yn y gwaith o 
egluro'r Beibl; yn y drydedd ganrif ar ddeg, 
hwynthwy oeddynt wrthwynebwyr grymusaf yr 
ysgoleigion. Tua diwedd y bedwaredd ganrif 
ar ddeg, yr oeddynt wedi taenu eu hegwyddorion 
“ yn mron trwy holl Europ. Yn y bumthegfed 
a'r unfed ganrif ar bumtheg, amryw o bersonau 
o gymeriadau enwog a gofleidiasant eu tybiau 
hwynt; ac yn y ddwyfed ganrif ar bumtheg, caf- 
odd eu hegwyddor wreiddiol ei mabwysiadau gan 
y Behemiaid, Bourignoniaid, Labbadiaid, Gor- 
phwyswyr, a llaweroedd o gymdeithas y Cyf- 
eillion. 

Gellir ystyried y duwiol a'r hyawdl William 
Law, fel tad y cyfrinolwyr diweddaraf. Efe yd- 
oedd weinidog yn eglwys wladol Lloegr, yn y 
ganrif ddiweddaf, ac athraw tad Gibbon, yr ha- 
nesydd Deistaidd. Cafodd ei eni yn 16895, neu 
1687, a bu farw yn 1761. Yr hyn a ganlyn sy 
fras ddarlun o'i gysawd cyfrinol ef. Tybiai Mr. 
Law mai y byd defnyddiol oedd trigfan gyntefig 
yr angylion syrthiedig; ac i Dduw ar ol hyny 
greu dyn, a'i osod ef yma yn eu lle hwynt. Caf- 
odd dyn ei greu ar ddelw y Duw tri-unol ((riune 
God, yr hwn fel yr Hutchinsoniaid a gyffelybir 
ganddo ef i “dân, goleuni, ac ysbryd,”) yn 
ddrych bywiol o'r natur ddwyfol, wedi ei lunio 
i fwynhau cymundeb â'r Tad, y Mab, a'r Ysbryd 
Glan, ac i fyw ar y ddaear, fel yr angylion yn y 
nef. Cafodd ei gynhysgaeddu ag anfarwoldeb, 
fel nad allai elfenau y byd gweledig yma gael 
unrhyw awdurdod i weithredu ar ei gorff ef; ond 
trwy ei gwymp iddo gyfnewid bywyd, goleuni, 
ac ysbryd Duw, am oleuni, bywyd, ac ysbryd 
y byd. Iddo ar ddydd ei drosedd farw i holl 
ddylanwadau a gweithrediadau ysbryd Duw 
arno, fel yr ydym ninau yn marw i ddylanwadau 
ysbryd y byd, pan y mae yr enaid yn gadael y 
corff; a bod holl ddylanwadau a gweithrediadau 
elfenau y bywyd hwn yn agored ynddo ef, megys 
y maent mewn unrhyw anifail, ar ei enedigaeth 
i'r byd hwn; iddo ddyfod yn greadur daearol, 
agored i lywodraeth y byd gweledig hwn, ac nad 
yw o ran ei sefyllfa yn unig eithr y radd uchelaf 
o anifeiliaid. 

Ond na oddefai daioni Duw i ddyn aros yn y 
sefyllfa hon; eithr i waredigaeth allan o honi 
gael ei chaniatau yn ddiatreg; aci ysigwr pen 
y sarff unwaith drachefn ddwyn bywyd, goleuni, 
ac ysbryd o'r nef i'r natur ddynol. Bod gan holl 
ddynolryw mewn canlyniad i brynedigaeth Crist, 
ynddynt eu hunain wreichionen gyntefig, neu 
hedyn y bywyd dwyfol, fel trysor cuddiedig yn 
nghanolbwynt eu calonau, er dwyn oddiam- 
gylch yn raddol, enedigaeth newydd o'r bywyd 
hwnw a gollwyd yn Mharadwys. _ Mai yr unig 
grefydd a ddichon ein gwared ni yw yr hon a 
ddichon gyfodi bywyd, goleuni, ac ysbryd Duw 
yn ein calonau. Na ddichon dim fyned i mewn 
i'r deyrnas lysieuol hyd nes y byddo yn fedd- 


ianol ar fywyd llysieuawl, na bod yn aelod o'r 
deyrnas anifeilaidd hyd nes bod yn feddianol ar 
fywyd anifeilaidd. Fel hyn y mae holl anian yn 
cyduno a'r efengyl i sicrhau na ddichon neb fyned 
i mewn i deyrnas nefoedd hyd nes geni bywyd 
nefol ynddo. Na ddichon dim fod yn gyfiawn- 
der, neu adferiad i ni, ond natur ddwyfol Iesu 
Grist, yn ddeilliedig i'n heneidiau. 

Yn ol yr awdwr hwn, cafodd Cri$t ei wneuthur 
yn gnawd, i'r dyben i enyn yn yr enaid syrth- 
iedig enedigaeth o fywyd a chariad. Y mae efe 
bob amser yn darlunio y Duwdod fel Duw y car- 
iad, yr hwn, o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb 
ni ddichon fod yn ewyllysio tuag at ei greadur- 
iaid eithr yn unig i gyfranu daioniiddynt. Y 
mae yn honi nad oes digofaint rhwng Duw a ni, 
eithr yn unig yr hyn a gyffroir yn ein natur 
syrthiedig ni ein hunain; ac mai i ddiffodd hwn, 
ac nid ei ddigofaint ei hun, y rhoddodd Duw ei 
uniganedig Fab,i gael ei wneuthur yn gnawd. 
Megys yn ol cysawd Mr. Law, y mae gan holl 
ddynolryw wreichionen ddechreuol y bywyd 
dwyfol ynddynt eu hunain. Yr oedd efe yn 
credu adferiad hollol holl ddynolryw ar ol hir 
dymor o ddyoddefaint a phuredigaeth.-See Low's 
Life, Letters, Appeal, Spirit of Prayer and Love, 
Christian Regeneration and Perfection, &c. 

Oddiwrth y dyfyniadau uchod canfyddir yn 
eglur fod Mr. Law yn mhell iawn o fod yn ol 
y dyb gyffredin yn iachus ei farn yn mherthynas 
I athrawiaeth yr iawn a chyfiawnhad. Yr oedd 
yn cymysgu gwaith Crist a gwaith yr Ysbryd 
Glan a'u gilydd—yn edrych am gyfiawnder 
mewnol er rhoddi hawl mewn bywyd tragwydd- 
ol, yn lle y cyfiawnder allanol a weithiwyd allan 
gan Grist. Ond er hyn oll, y mae yn rhy an- 
hawdd peidio caniatau gyda'r Dr. Haweis, fod 
yn mysg y Cyfrinolwyr, rai (yn hytrach lawer) 
ag oedd yn caru Duw o galon bur yn ehelaeth; 
ac iddynt gael eu gwawdio a'u dirmygu am. bro- 
ffesu cariad anhunanol, hollol rydd oddiwrth bob 
anogaethau oddiallan; ac am broffesu teimlo yn 
y mwynhed o'r dymer ei hun wobrwy ddigonol ; 
eto y bydd i'w hymddygiad santaidd a nefolaidd 
ddwyn arno ei hun argraff o grefydd wirioneddol 
pan y bydd eu holl wrthwynebwyr Jesuitaidd 
a'r tymoreiddiwr (time-server) Bossuet yn flaenor 
arnynt, wedi cael eu pwyso yn y clorianau, a'u 
cael yn brin.— See AHaweis's. Church Jistory, 
vol. iii. p. 47. 

Y mae'r enw cyfrinol weithiau wedi cael ei 
gymhwyso at y pregethwyr a'r ysgrifenwyr 
hyny ag sydd yn caru, megys canlynwyr Origen, 
esboniad cyffelybiaethol. Y mae'r archwaeth gyf- 
eiliornus hon i'w chanfod yn y dyfyniadau uchod 
o waith yr enwog Mr. Law, ac yn dangos y 
dichon i ymadroddion ardderchog a dysglair ar 
gyfrifon eraill ymddangos yn gymysglyd ac 
annealladwy, trwy fod drychfeddyliau a thybiau 
llymrig yn cael eu mabwysiadu. Nid fod pob 
math o gyffelybiaethau yn waharddedig canys y 
mae Crist a'r ysgrifenwyr santaidd wedi eu har- 
fer; ond y dylent fod wedi eu sylfaenu ar y 
synwyr cyntefig a llythyrenol, ac nid yn ei 
wneuthur yn ddiddefnydd; canys yn y cyfryw 
amgylchiad y maent yn gwanychu awdurdod 
dwyfol ddatguddiad. Yn y dull hwn y cynhyg- 
iodd Woolston osod gwyrthiau Crist o'r neilldu, 


CYF 


trwy eu troi i gyd yn gyffelybiaethau, neu alle- 
gories ; a dywedir ì ragfarn Mr. Gibbon yn erbyn 
Cristionogaeth gael ei gadarnhau trwy esboniad- 
au cyfrinol Mr. Law, yr hwn a fu yn byw, fel y 
crybwyllwyd uchod, yn nhy ei dad. 

CYFRWNG, (o cyd, a rhwng), amser, neu le 
rhwng dau. Y mae y gair cyfrwng yn cael ei 
arfer yn fynych am foddion ; megys, “ moddion 
gras a chyfryngau'r iechydwriaeth.” Gwaith 
digyfrwng yw creu ; oblegyd nad trwy foddion 

mae yn cael ei wneuthur. Gelwir angau ac 
eiriolaeth Crist, gair Duw ac ordinhadau'r 
efengyl, yn gyfryngau ìechydwriaeth, am mai 
trwyddynt y mae'r gwaith yn cael ei ddwyn 
oddiamgylch, a'r bendithion yn dylifo i'w gwrth- 
rychau. 

Y mae'n ddadl a yw Duw yn awr yn ymwneyd 
â dynion ar y ddaear, heb gyfryngau ; sicr yw pa 
fodd bynag nad ydyw yn ymwneyd dim â neb o 
honynt heb gyfryngau, os byddant i'w cael ; gan 
nad yw yn ymddangos yn gyson â'i ddoetbineb i 
osod a threfnu cyfryngau, a'u gadael wedi hyny 
heb eu defnyddio. Nid ocs un sylfaen gan 
hyny i ddysgwyl cael dim yn ddigyfrwng oddi- 
wrth Dduw ag a ellir ei gael trwy gyfryngau. 
Y mae yn well i ni ac yn fwy o ogoniant i Dduw, 
ei bod felly na phe buasai ffordd arall. Y mae 
oes y gwyrthiau wedi myned heibio; ac oes 
moddion a chyfryngau wedi dyfod yn ei lle. 
Rhyfyg ac nid ffydd yw dysgwyl am bethau yn 
ddigyfrwng oddiwrth Dduw, ac y mae efe wedi 
gosod moddion i ni i'w harfer cr eu cyrhaeddyd. 

CYFRYNGWR, (o cyfrwng a gwr), un canol 
rhwng dwy blaid ymrafaelgar, i'r dyben i'w cym- 
modi a'u gilydd; dyddiwr, cylafareddwr. 

Y mae'r angenrheidrwydd am gyfryngwr 
rhwng Duw a dynion, yn cyfodi oddiwrth yr 
anghytuneb a'r pellder anfeidrol sydd rhyngddynt 
a'u gilydd, yn nghyd a chyfiawnder a santeidd- 
rwydd Duw fel gosodwr cyfraith uniawn a 
chyfiawn. Pe buasai dyn heb bechu, ni buasai 
angen cyfryngwr rhyngddo a Duw ; a phe buasai 


cyfryngwr heb ei drefnu, ni buasai obaith ei. 


gadw; gan fod Duw yn casau pechod, a than 
angenrheidrwydd natur fel llywodraethwr moesol 
achyfiawn i'w gosbi, Rhuf. i. 32; Gen. xviii. 25 ; 
Ps.l.6. Y mae gan Iuddewon a chenhedloedd 
ryw ddrychfeddwl am gyfryngwr. Yr Iuddewon 
aalwanty Mesiah myyvnon, y cyfryngwr neu'r 
un canol. Y Persiaid a alwant y duw Maithras 
pecurnc, cyfryngwr; ac y mae yn debygol, nad 
oedd y cythreuliaid (demons), yn nhyb y pagan- 
iaid, ond cyfryngwyr neu ganolwyr, rhwng eu 
duwiau penaf hwynt adynion. Yn wir, nid oedd 
paganiaeth i gyd ac nid ydyw eto, ond cyfundraith 
o gyfryngwriaeth ac eiriolaeth. Gan hyny nid 
yw y drychfeddwl o iechydwriaeth drwy gyfryng- 
wr yn beth mor ddiweddar ag y myn rhai ei 
fod : ac y mae gair y gwirionedd yn mynegi i ni, 
mai yn y llwybr hwn yn unig y mae yn ddichon- 
adwy i ddynion gyrhaeddyd dedwyddyd tragy- 
wyddol, Act. iv. 12; Ioan xiv. 6. Y mae dyn 
wrth natur yn hollol anaddas i gymdeithasu â 
Duw ; ac yn gwbl analluog i adferu ei hunan i'w 
heddwch a'i ffafr, yr hyn y mae wedi ei fforffetu 
trwy bechod. Ond ni chafodd ei adael yn ddi- 
ymgeledd yn y cyflwr tlawd a thruenus hwn. 
Trefnwyd yr Arglwydd Iesu Gristi fod yn gyf- 


252 


CYF 


ryngwr, i'r dyben i ddwyn oddiamgylch gymod 
rhyngddo a'i Greawdwr, Gen. iii. 12; Col.1. 21. 
Er mwyn hyn efe a ymunodd â natur dyn yn 
nghyflawnder yr amser; ac a fu farw yn aberth 
iawnol dros bechod ar Galfaria. Cafodd ei gladdu ; 
ond ar foreu y trydydd dydd cyfododd o'r bedd yn 
fyw; ac yn mhen deugain niwrnod, esgynodd i'r 
gogoniant lle y mae yn awr yn eistedd ar 
ddeheulaw Duw, yn eiriol dros bechaduriaid. Y 
mae efe yn cael ei alw yn gyfryngwr (pecurmnc), 
yn y lleoedd canlynol, Heb. viii. 6; ix. 15; xii. 
24. Y mae yn cael ei alw yn gyfryngwr cyfam- 
od gwell, a chyfamod newydd, mewn cyferbyniad 
igyfamod Duw âg Israel ar Sinai ; yr hwn nid 
oedd ond cysgodol, gwasanaethgarol, amserol, ac 
yn cael ei gyfyngu i'r genedl Iuddewig yn benaf. 

Yn mherthynas i'r Arglwydd Iesu Grist, fel 
cyfryngwr, gellir sylwi. yn 1. Ei fod yn gyfryng- 
wr addas. Ymddengys hyn os ystyrir cyfansodd- 
iad ei berson—perffeithrwydd ei gymeriad—ei 
gynheddfau ardderchog a digyífelyb-—-ac yn 
neillduol, tystiolaeth eglur ac anghyfyngedig y 
Tad am dano. O ran cyfansoddiad ei berson, y 
mae yn wir Dduw ac yn wir ddyn, Rhuf. ix. 5; 
lloanv.20; 1 Tim.ii. 5; ac felly yn feddianol 
ar natur y ddwy blaid; yn perthyn yn agos 
iddynt; yn gynes atynt; ac yn alluog i ufydd- 
hau, dyoddef a marw dros y naill, ac ar yr un 
pryd yn ddigon addas ac uchel i gylafareddu 
â'r llall, Gal. iv. 4; Rhuf. v. 19; Heb, ii. 10, 
15, 17. O ran ei gymeriad, yr oedd yn berffaith 
a dihalog; ac felly yn gymeradwy gan Dduw, ac 
yu weddus i ni, Heb. vii. 20—28. O ran ei 
gynheddfau, y mae yn bob peth a ellir ddy- 
muno; gan ei fod yn drugarog, cywir, a ffyddlon, 
yn medru cydymeimlo â gwendidau dynion wedi 
ei demtio yn mhob peth yr un ffunud a ninau, 
eto heb bechod, Heb. ii. l7, 18; iv. 15, 16. 
Nid rhyfedd i'r Tad ddywedyd am dano, ““ Wele 
fy ngwas, yr hwn yr ydwyf yn ei gynal; fy 
etholedig, i'r hwn y mae fy enaid yn foddlon,” 
Esa. xlii. 1.. Ond y mae yn rhyfedd iawn fod 
cymaint o'r hil ddynol yn eì anghymeradwyo a'i 
wrthod; er clywed am dano, a chael eu hanog 
i'w dderbyn, a'i ddefnyddio. 

2. Cyfryngwr o osodiad dwyfol.“ Crist. nis 
gogoneddodd ei hun i fod yn archoffeiriad ; ond, 
yr hwn a ddywedodd wrtho, Tydi yw fy Mab ; 
myfi heddyw a'th gynhedlais di,” Heb. v. 5; 
“ Hwn a osododd Duw yn iawn,” Rhuf. iii. 25. 
Gan hyny y mae ganddo awdurdod i weini ei 
swydd; y mae grym yn yr hyn holl y mae yn 
wneuthur; ac y mae yn dderbyniol gan Dduw, 
ac yn sicr o ateb dyben yn ei berthynas â'r rhai 
oll a ymddiriedant eu hachos yn ei law, Eph. v. 
2 Heb yn 25. 

. 9. Yr unig gyfryngwr ydyw. Sonia y pabydd- 
ion am gyfryngwyr erfyniol heblaw Crist; er yr 
addefant mai efe yw yr unig gyfryngwr Aaedd- 
ianol.. Herwydd hyn gweddiant ar seintiau ac 
angylion. Ond ni wyr gair Duw am y fath 
ddefod. “Un Duw sydd, ac un cyfryngwr 
hefyd rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu,” 
yw athrawiaeth hwn, 1 Tim.ii. 5. Nid oes neb 
arall ond Crist wedi ei osod gan Dduw i fod yn 
gyfryngwr ; ac nid oedd neb arall yn addas i fod. 
Nid oes angen am neb arall ond ei hunan, gan 
eì fod ef yn hollddigonol, ac yn feddianol ar bob 


CYF 


253 


CYF 


cynheddfau angenrheidiol i'w addasu i lenwi y 
sefyllfa. bwysig yn hollol a pherffaith, _ Pe 
byddai i ryw un arall gymeryd arno weinyddu y 
swydd, ni byddai grym yn ei waith, ac ni byddai 
yn dderbyniol gan Dduw, gan mai Crist yn 
unig a awdurdodwyd ganddo ef. 

4. Mai rhwng Duw a dynion y mae yn gyf- 
ryngwr, 1 Tim. ii. 5. Er ei fod wedi derbyn 
awdurdod ar bob cnawd, ac er fod yr angylion, 
yr awdurdodau, a'r galluoedd wedi eu darostwng 
iddo mewn canlyniad i'r hyn wnaeth ac a ddy- 
oddefodd ar Galfaria, Math. xxviii. 18 ; Ioan xvii. 
2; Heb.i. 2, 3; eto nid yw yn gyfryngwr dy- 
huddol (propitiatory) ond rhwng Duw a dynion 
yn unig. 
eu cymodi â Duw; ac nid oes obaith i'r lleill 
gael eu hadferu byth i heddwch â'u crewr. _ Di- 
chon Crist fod, ac yn sicr y mae yn gyfrwng dos- 
barthiad, gweinyddiad, a_goruchwyliaethiad i'r 
angylion; (oblegid y mae wedi derbyn pob aw- 
durdod yn y nef ac ar y ddaear—y mae pob peth 
yn y nef ac ar y ddaear wedi eu crynhoi yn 
nghyd ynddo—a'r angylion, y tywysogaethau, 
a'r awdurdodau wedieu darostwng iddo, Math. 
xxviii, 18; Eph.i. 10; Col.i. 20; Heb.i.2,3; 
1 Pedr iii. 22;) eto, heddychwr, cymodwr, eir- 
iolwr, dyddiwr, cylafareddwr rhwng Duw a dyn- 
Ion yn unig ydyw. 

5. i fod yn gyfryngwr cyffredinol i bob dyn- 
ion. “Rhwng Duw a dynion,” (av0pwre»), 
hyny JW, pob dynion, y mae'n gyfryngwr, l 
Tîm.ii.5. Oni bai hyn ni allai Duw ymwneyd 
dim a dynion ond mewn ffordd o gosb; ac ni 
byddai sail i weddio dros bob dyn, nac i bregethu 


yr efengyl i bob creadur, 1 Tim. ìi. 1—3; Marc | 


Xvi, 15,16; oblegyd nid yw yn gyfreithlon ini 
ofyn dim i Dduw ond yn enw, ac er mwyn Crist; 
av nid oes efengyl i'w phregethu i neb ond. sydd 
yn cynwys iechydwriaeth trwy gyfryngwr. 
““ Iachawdwr y byd” y galwai y Samariaid ef; 
ac nid oes un awgrym wedi ei roddi iddynt gam- 
synied wrth ei alw felly, Toan iv. 42. 


6. Yn gyfryngwr gwastadol, yn mhob oes a | 


chenhedlaeth, “Iesu Grist, ddoe a heddyw yr 
un, ac yn dragywydd,” Heb. xiii. 18. Portreiad 
o'i aberth ef oedd yr holl aberthau gynt; a thrwy 
ac ar gyfrif hwnw yr oedd Duw yn maddeu 
pechodau, ac yn cymeradwyo personau dynion 
cyn i Grist ymddangos yn y cnawd; oblegyd 
hyn y gelwir ef yr “ Oen yr hwn a ìaddwyd cr 
dechreuad y byd,” Dat. xiii. 8.. Ni bu, nid oes, 
ac ni bydd ““iechydwriaeth yn neb arall, nac enw 
arall dan y nef wedi eì roddi yn mhlith dynion, 
trwy yr hwn y mae yn rhaid i ni fod. yn gadw- 
edig,” Act. iv. 12; ac ni bu, nid oes, ac ni bydd 


Nid oes ar yr angylion santaidd angen | 
| eithr deisyfasant na chwanegid yr ymadrodd 


iaeth a llywodraethiad y bydoedd, Math. xxviii. 
Sis Ioan xvi os. Col. 11/5 .1 Pedr un, 22X00Y 
mae swydd a gwaith Crist fel cyfryngwr rhwng 
Duw a dynion, yn cynwys y pethau canlynol, 
(ac nid yw y pethau eraill ond er mwyn y pethau 
hyn, Ioan xvii. 2.) Yn l. Amlygu, neu ddat- 
guddio meddwl Duw iddyní. Nid cymwysi 
frenin fyddai cynyg amodau heddwch i wrthry- 
felwyr yn uniongyrchol yn ei berson ei hun. 
Pa faint llai i Dduw? _ Pan y rhoddodd y gyf- 
raith i Israelar Sinai, trwy drefniad angylion, 
yn llaw cyfryngwr y bu hyny, Gal.iii. 19 ; ac 
yr oedd hyny yn cytuno, nid yn unig yn well ag 
urddas Duw, ond hefyd a theimladau Israel; 
canys ni allasent oddef yr hyn a orchymynasid, 


wrthynt, Heb. xii. 19. Nid annhebygol yw, 
mai yr Arglwydd Iesu Grist a ymddangosodd i 
Adda wedi iddo syrthio, i roddi gobaith bywyd 
tragwyddol iddo trwy addewid o hono ei hun, 
dan yr enw had y wraig. Sicr yw mai efe dan 
yr enw y» Angel Jehofa, oedd yn ymddangos i'r 
tadau gynt, yn, ac wedi yr oes batriarchaidd; 


| ac mai ei ysbryd ef oedd yn llefaru yn y pro- 


un ffordd arall ond ei hun, i neb at y Tad, 


Ioan xiv. 6. 

CYFRYNGWRIAETH, swydd a gwaith cyf- 
ryngwr. 

Er fod cyfryngwriaeth yr Arglwydd Tesu Grist 
yn golygu yn benaf ei waith yn aberthu ei hun 
.yn offrwm i Dduw dros ddynion ar Galfaria; a'i 
waith yn eiriol drostynt ger bron y Tad, yn y 
drydedd nef; eto nid yw i gael ei chyfyngu yn 
unig i hyny ; eithr y mae yn cynwys yr hyn oll 
a wnaeth, y mae yn wneuthur, ac a wna, gyda 
golwg ar achubiaeth pechaduriaid. Heblaw 
gweithrediad ei allu a'i awdurdod yn nghynal- 

2kK 


ffwydi, 1 Pedr i. I1; iiL. 18—20. Yn nghyf- 
lawnder yr amser ymddangosodd ar agwedd 
gwas, ac amlygodd feddwl Duw i ddynion yn 
gyflawnach a helaethach nag o'r blaen; ac wedi 
esgyn i'r nef, yr oedd ac y mae yn ei ddatguddio 
iddynt trwy ei air, eì vsbryd, a'i weision, fel y 
byddo yn gweled yn addas ac angenrheidiol. Er 
nad ydyw yn awr yn datguddio un gwir newydd 
i ddynion ; eto y mae yn trefnu moddion ac offer- 


| ynauiegluro a dwyn ger'eu bron yr hyn y mae eis- 


oes wedi ei ddatguddio. 2. Athoddi eì hun yn brid- 
werth drostynt, i'r dyben i'w rhyddau a'u gwared 
o gaethiwed pechod a thrueni, ï ryddid gogoniant 
plant Duw, I Tim.ii. 6. Pridwerth (avriXMvrpov,) 
oedd y gwerth a roddid dros gaethwas, i'r dyben 
i'w ryddhau. Cyfrwng neu sylfaen y rhyddhad 
oedd y bridwerth, ac nid y rhyddad ei hun. 
Cyfrwng gwaredigaeth pechaduriaid yw marwol- 
aeth Crist. Trwyddi y mae y waredigaeth yn 
ei holl ranau yn dylifo. Er mwyn hyn y bu 
Crist farw; a'i brif neges yn ein byd ni, oedd 
rhoddi ei hun drosom yn aberth ac offrwm i 
Dduw o arogl peraidd, Math. xx 28; Marc x. 
45. Rhyw bethau gyda llaw oedd pob peth 
arall a gyflawnodd ar y ddaear; a gallasai eu 
cyflawni trwy ddirprwy. Ond rhaid oedd iddo 
wneyd hyn ei hunan ; a thyma y weithred benaf 
o'i eiddo fel cyfryngwr, ar yr hon y mae y lleill 
oll wedi eu sylfaenu. 3. Firiol drostynt, 1 Ioan 
ii. 1. Rhan fawr o waith cyfryngwr yn mhlith 
dynion, yw eiriol, Wedi i'r archoffeiriad gynt 
aberthu yn y cyntedd nesaf allan, yr oedd yn 


| myned a gwaed yr aberth i'r cysegr santeiddiol- 
| af, i'w daenellu yno i'r dyben i eiriol dros y bobl. 


Wedi iddo roddi ei hun drosom yn aberth ac 
offrwm i Dduw o arogl peraidd, aeth Crist trwy 
ei waed ei hun i mewn i'r nef, lle y mae yn awr 
yn ymddangos ger bron-“Duw drosom ni, Heb. 
ix. 11, 12, 24. Y mae yn eiriol yno am bob 
bendith i ddynion; yn neillduol am ddwyn ei 
bobl at Dduw, a'u cadw gyda Duw. Hyn y mae 
yn ei gyflawni yn ffyddlon, yn llwyddianus, ac 
yn barhaus. 4. Cyflwyno eu gweddiau, eu mawl, 
a'u gwasanaeth ger bron y Tad. Yn ei enw ef yr 


CYFF 2 


4 CYFF 


ydym i weddio; a thrwyddo ef y mae i ni ddy- 
fodfa mewn un ysbryd at y Tad, Ioan xvi. 33; 
Eph.ii.18. Efe yw yr angela_ welodd Ioan, a 
thuser aur ganddo; i'r hwn y rhoddwyd arogl- 
darth lawer, fel yr offrymai ef gyda gweddiau yr 
holl saint ar yr allor aur, yr hon sydd ger bron 
yr orseddfainc. Ac fe aeth mwg yr arogldarth 
gyda gweddiau y saint, o law yr angel, i fyny 
ger bron Duw, Dat. viii. 3, 4.. Y mae cymaint 
o anmherffeithrwydd yn eu cyflawniadau goreu, 
fel nad allant fod yn dderbyniol ger bron Duw, 
ond trwy ei aberth a'i eiriolaeth ef. 5. Cyfranu 
bendithion oddiwrth Dduw iddynt. Y mae efe 
yn gyíryngwr goruchwyliaethol a gweinyddol, 
yn gystal ag yn gyfryngwr dyhuddol ac erfyniol. 
Y mae wedi dyrchafu i'r uchelder, ac wedi der- 
byn rhoddioni ddynion, fel y preswyliai Duw 
yn eu plith, Ps. lxviii. 18. “ Rhoddwyd iddo bob 
awdurdod yn y nef ac ar y ddaear,” Math. xxviii. 
18; ac y mae wedi eì “ddyrchafu yn Dywysog 
ac yn Iachawdwr, i roddi edifeirwch i Israel, a 
maddeuant pechodau,” Act. v. 31. Nid oes un 
fendith, braint, na thrugaredd, dymhorol nac ys- 
brydol, yn dyfod i ddynion ond yn unig trwy ei 
law ef; na gwasanaeth o eiddo dynion yn esgyn 
i fyny yn gymeradwy ger bron Duw, ond yn yr 
un ffordd. Ei gyfryngwriaeth ef yw yr ysgol a 
welodd Jacob, ac un pen iddi yn y nef a'r llall 
ar y ddaear, ar hyd yr hon yn unig y mae tram- 
wyfa rhwng nefoedd a daear; a hon yw ;yr unig 
gyfrwng masnach rhyngddynt, Gen. xxviii. 12, 

CYFRWYSDER, neu, CYFRWYSDRA, di 
chell, neu ystryw. Y mae y gair yn cael ei arfer 
mewn ystyr dda ac mewn ystyr ddrwg. Mewn 
ystyr dda mae yn arwyddo callineb ì drin yr hyn 
sy gyfreithlon a buddiol, Math. x. 16; 2 Cor. xii. 
6; ond mewn ystyr ddrwg, y mae yn dynodi 
ystryw neu ddichell i drin yr hyn sydd anghyf- 
reithlon a niweidiol, Luc xx. 23; 2 Cor. xi. 3. 
Yn yr ystyr flaenaf, y mae yn gyfreithlon a 
chanmoladwy; ond yn yr olaf yn bechadurus a 
dieflig. Yn yr ystyr flaenef, y gwrthwyneb i 
anystyriaeth, diofalwch, a ffolineb ydyw; ond 
yn yr ystyr olaf, y gwrthwyneb i symlrwydd, 
eglurder, a diragrithrwydd ydyw. 

CYFYNGDER, (o cyf, ac êmg, neu yng, cul;) 
culni, gwasgfa, neu galedi; unrhyw drallod 
mewnol neu allanol. Ffrwyth pechod yw cyf- 
yngder; eto, dan oruwcblywyddiad Duw, y mae 
yn terfynu yn naioni amserol a thragwyddol dyn- 
ion. Medr ef droi y sarff yn wialen, a'r gwen- 
wyn yn feddyginiaeth rinweddol. Yn ngwyneb 
cyfyngder y dysgodd pobl Dduw weddïo gyntaf; 
ac y mae efe yn fynych yn gweled yn addas i 
ddwyn ei anwyliaid i gyfyngderau newyddion, 
i'r dyben i adnewyddu ysbryd gweddi ynddynt 
wedi iddynt ei golli, Ps, xviii. 6; cvii. 6, 13, 19, 
28. Y mae eu cyfyngderau hwynt yn aml, mawr- 
ion, ac amrywiog; ond dylent ymgysuro wrth 
feddwl eu bod bob amser yn llai na'u haeddiant 
—eu bod dan oruchlywodraethiad un sydd 
yn eu caru—na pharhant yn hir—y terfynant yn 
eulles—a bod cymorth wedi ei addaw danynt, 
Ps. xlvi. 1. 

CYFFELYBIAETH, tebygolrwydd cynhenid, 
cymhariaeth neu debygoliad yn cael ei wneuthur 
rhwng rhyw beth neu amgylchiad â rhyw fater y 
sonir am dano o'r blaen, i'r dyben i'w egluro neu ei 


gadarnhau. Y mae gwahaniath rhwng cysgod, 
cyffelybiaeth, a dameg. Cysgod sydd o ddwyfol 
osodiad; ond cyffelybiaeth o ddychymyg dynol. 
Yr ydym at ein rhyddid i ffurfio y cyffelybiaeth- 
au a fynom; ond nid ydym yn rhydd i wneyd 
cysgodau o bersonau a phethau na fwriadwyd 
gan Dduw i fod felly. Cymwysiad rhyw ffug 
hanes wedi ei seiliaw ar amgylchiadau a dy- 
gwyddiadau gwirioneddol yn mhlith dynion, at 
ryw wirionedd athrawiaethol neu foesol, er mwyn 
ei wneuthur yn fwy derbyniol, yw dameg; ond 
tebygoliad rhyw wrthrychau neu amgylchiadau 
sylweddol a naturiol â'r hyn y traethir am dano, 
i'r dyben i'w eglurhau a'i gadarnhau, yw cyffel- 
ybiaeth. Y mae y dull cyffelybiaethol o lefaru 
ac ysgrifenu yn oleu, hyrwydd, ardderchog, 
buddiol, ac enillgar; ond nid yw pob un ag sy 
yn hoffi ymarferyd ag ef yn addas at y gor- 
chwyl. “' Nid gogyhyd esgeiriau y cloíf; felly 
dameg yn ngenau ffyliaid,” Diar. xxvi. 7. 

CYFFES, (Saes. COonfession,) addefiad cy- 
hoeddus o ryw beth, mewn gair neu ysgrifen. 

Y mae gwahaniaeth rhwng cyffes a phroffes. 
Y mae cyffes yn rhagdybio annhueddgarwch 
blaenorol neu bresenol yn y cyffeswr; ond pro- 
ffes, ewyllysgarwch neu barodrwydd hollol. 
Cael eu rhwymo gan bersonau, amgylchiadau, 
neu ystyriaethau, y mae dynion i gyffesu; ond 
proffesu yn wirfoddol ac o honynt eu hunain y 
maent. Y mae y Dr. Dwight yn sylwi, y dylasai 
y gair au0NO'y€w gael ei gyfieithu proffesu, ac nid 
cyffesu, yn mhob lle nad oes un annhueddgarwch 
yn cael ei olygu. Gellir nodi y lleoedd dilynol fel 
enghraifftiau, Math. x. 32; Rhuf. x.9, 10; 1 
Cor.ix. 15. Yn y lleoedd canlynol y mae wedi 
ei gyfieithu yn briodol, 1 Tim. vi. 12; Heb. iv. 
14.  Dwight's Theology, vol. ìi. pp. 60, 61. 

CYFFES FFYDD, cofrestr o erthyglau ffydd 
rhyw berson, plaid, neu gymdeithas grefyddol. 

Y mae peth gwahaniaeth rhwng credo a chy- 
ífes ffydd, er eu bod yn geraintagos. Amlygiad 


: byr o brif egwyddorion Cristionogaeth yw credo ; 


ond crynoad helaeth a chyflawn o holl fanau 
ffydd ac ymarferiad person, plaid, neu gymdeith- 
as grefyddol yw cyffes ffydd. 

Gwrthddadleuir yn gyffredinol yn erbyn cred- 
oau a chyffesiadau, o herwydd eu bod yn tueddu 
i gwtogi rhyddid, ac i atal ymofyniad crefyddol ; 
yn myned a lle'r ysgrythyrau ; yn creu rhagrith- 
wyr; yn cau allan deilyngdod a chydwybodoliad ; 
yn agor drws i ddynion diegwyddor ymwthio i 
mewn er mwyn elw; yn achosi erledigaeth; ac 
yn hollol annigonol i gadw undeb barn, gan fod 
cymaint os nid mwy o amrywiaeth barn yn 
mhlith y pleidiau a'u harferant a neb pleidiau. 
Ond dadleuir eu bod yn fuddiol i hyfforddi y 
meddwl; i wahaniaethu y naill blaid oddiwrth 
y llall; i amlygu cofleidwyr yr un ffydd i'w gil- 
ydd; a bod yr ysgrythyrau yn ymddangos yn eu 
cefnogi, Rhuf. vi. 17; 2 Tim. i. 13. Tybia rhaì 
y dylent fod yn ngeiriau noeth y Beibl; ond y 
mae y cyfryw dyb yn milwrio yn erbyn esbonio, 
pregethu, a chyfeillachau crefyddol; ac ni byddai 
felly yn alluadwy gwybod tybiau neb, 

Y prif gyffesiadau ydynt cyffes eglwys Groeg; 
cyffes cymanfa Trent; cyffes Augsburg; cyffes 
Smalcald; cyffes eglwys Scotland ; cyffes Savoy ; 
a chyffes eglwys wladol Lloegr. Y mae gan yr 


CYFF 2 


—_ 


Anymddibyniaid fynegiad o'u ffydd, ond nid yd- 
nt yn ymrwymo wrthi. 

CYFFREDINOLIAID, (cyffredinol,) y rhai 
a gofleidiant yr athrawiaeth o adferiad cyffred- 
inol, neu berffaith waredigaeth holl ddynolryw 
yn y diwedd, oddiwrth bechod a'i holl effeithiau 
annymunol. Cafodd y dyb hon ei chofleidio gan 
Origen, yn y drydedd ganrif; ac yn ddiweddar- 
ach gan y Marchog Ramsay, Jer. White, Dr. 
Cheyne, Dr. Hartley, Lavater, ac amryw eraill, 
Rhaid cyfaddef mai tyb gydunol ag archwaeth 
dyn mewn cariad â phechod, “ac yn benderfynol 
i fyned yn mlaen drosei holl fywyd yn y cyf- 
lawniad o'i chwantau ydyw; ond fel y dywedai 
un, “ Gwell yw gochelyd myned i uífern, rhag 
ofn na ddeuir byth oddiyno.” Cynllun iechyd- 
wriaeth gyffredinol, fel y mae yn cael ei osod 
allan gan rai duwinyddion Americaidd, yn neill- 
duol y Dr. Chauncy, sydd fel y canlyn :— 

Mai dyben mawr ac olaf y trefniant datgudd- 
iedig yw dedwyddyd holl ddynolryw ; ei fod yn 
raddol yn tueddu at hyn ; a phan y cyflawnir na 
' bydd yn ol o'i effeithio. Y bydd i rai mewn can- 
lyniad i'w weithrediad, o dan dywysiad Mab 
Duw, wneuthur yn y fuchedd hon y cyfryw gy- 
nydd mewn rhinwedd, (yr hyn yw yr unig gyf- 
addasiad rhesymol i íddedwyddwch,) ag a fyddo 
yn angenrbeidiol i roddi meddiant cyflawn ac 
uniongyrchol iddynt o hono mewn byd i ddyfod. 
Y bydd eraill, y rhai a brofasant yn anfeddyg- 
iniaethol yn ngwyneb y moddion a ddefnyddiwyd 
tuag atynt yn y fuchedd hon, yn annhraethol 
druenus yn y nesaf, yn lle bod yn ddedwydd; 
eithr nad arosant felly byth, ond y cant, lawer 
o honynt, eu hargyhoeddi a'u hadferu i ansawdd 
meddwl rhinweddol, mewn canlyniad i'w cosb- 
edigaeth mewn cyflwr dyfodol; ac felly yn y 
diwedd y cant eu gosod mewn meddiant a mwyn- 
had o berffaith a thragwyddol wynfyd. Y dichon 
y bydd eto amryw gyflyrau (sfates,) cyn y per- 
ffeithir cynllun Duw, ac y meddyginiaethir dyn- 
olryw yn hollol oddiwrth bob anhwyldeb moesol, 
a chyn iddynt felly gael eu gosod mewn cyflawn 
feddiant o berffaith wynfyd. Ond gan nad pa 
gymaint o gyflyrau y dichon i rai o ddynolryw 
fyned trwyddynt, a chan nad pa mor hir y gall- 
ant barhau, eto mai dyben y cyfan fydd bod yn 
wasanaethgari ddedwyddwch cyffredinol, ac yn 
y diwedd y terfynant ynddo; acna bydd i Fab 
Duw roddi i fyny ei ymddiried i'w Dad, cyn sef 
ydlu yn gyntaf holl ddynolryw mewn dedwydd- 
wch, pan y bydd Duw oll yn oll, 1. Cor. xv. 28. 
Y rhesymau a arferir dros y dyb hon ydynt y 
rhai canlynol :— 

1. Crist a fu farw, nid dros rifedi neillduol o 
ddynolryw, eithr dynolryw yn gyflredinol—drws 
bawb—pob dyn—y byd—yr holl fyd, Rhuf. v. 
6—8; l Pedr iii. 18—20; loan iii. 16,17; 1 
Ioan ii. 2; Heb. ii. 9. Os bu Crist farw dros 
bawb, onid yw yn llawer mwy rhesymol i gredu 
y bydd pawb yn gadwedig yn y diwedd, nag y 
bydd y rhan fwyaf yn golledig ? 2. Bwriad Duw 
ydyw fod holl ddynolryw yn gadwedig yn y di- 
wedd trwy angau Crist; yn Rhuf. v. 12 21, 
ystyrir Adda fel gwreiddyn dinystr dynolryw yn 
gyffredinol; a Iesu Grist, ar y llaw arall, yn yr 
un modd fel ífynonell iechydwriaeth ir un dyn- 
olryw, gyda gwahaniaeth nodadwy o fod y fan- 


| Gwel 
' gweddio dros y rhai sydd yn euog or pechod 


tais o du Crist yn rhagori, yn amlhau, yn gorlifo, 
tu hwnt i'r niwaid o du Adda, a hyny i holl ddyn- 
olryw. Ar y llaw arall, haerir yn Rhuf. viii. 
19—24, fod y creadur (dynolryw meddant hwy;) 
wedi ei ddarostwng i oferedd, hyny yw, i an- 
mherffeithrwydd ac annedwyddwch bywyd gwag 
a marwol ar y ddaear; eithr sicrheir nad yw y 
creadur, neu ddynolryw yn gyffredinol, wedi eu 
darostwng dros byth i'r oferedd hwn, ond dan 
obaith y cant eu rhyddhau o gaethiwed llygred- 
igaeth, a'u sefydlu mewn gogoniant tragwyddol, 
3. Dywedir fod Crist wedi ei wneuthur yn dry- 
sordy trugaredd anfeidrol, a bod pob cyfiawnder 
wedi ei drysori ynddo, i'r dyben i gymodi pob 
peth ag ef ei hun, Col. i. 19, 20; ii. 9; Eph. i. 
9, 10; iv. 10; 1 Tim. ii. 4. 4. Fel moddion 
i'w haddasu i iechydwriaeth, bydd i Dduw, yn 
gynt neu yn hwyrach, yn y fuchedd hon neu 
mewn un i ddyfod, i'w darostwng oll yn ewyll- 
ysgar ac ufydd iw lywodraeth foesol. Ym- 
ddangosodd Cristi ddinystrio gweŵhredoedd 
diafol, ac i ddarostwng pob peth (heb eithrad,) 
iddo eì hun, 1 Ioan iii. 8; Phil.ii. 9—ll; a 
hyny hefyd trwy eu gwneuthur jn gyfiawn, Rhuf. 
v. 19. Y mae yn eglur (meddant) fod y ddau 
gyfnod y mae y deyrnas gyfryngol yu llaw Crist, 
ac y bydd Duw fel brenin yn uniongyrchol oll yn 
oll, yn ddigon gwabaniaethol oddiwrth eu gilydd ; 
ac y gellir dosbarthu teyrnasiad Crist yn ei 
deyrnas gyfryngol, i ddau ysbaid cyffredin; un 
yn cynwys y cyílwr presenol o fodold<b, yn yr 
hwn y teyrnasa Crist fel pendod teyrnas grasDuw; 
a'r llall, y cyfnod rhwng yr adgyfodiad cyífred- 
inol a'r farn, a'r amser y bydd Duw oll yn oll. 
Dichon i'r cyflwr hwn barhau dros oes yr oesoedd, 
yn gyfateìiol i'r geiriau aggyfieithir felly, 5. Fod 
yr iaith ysgrythyrol yn nghylch yr adferedigion 
neu y darostyngedigion trwy gyfryngdod Iesu 
Grist, yn gyfryw ag sydd yn ein harwaini gaglu 
eu bod yn cynwys holl ddynolryw yn gyffredinol. 
“A phob creadur ag sydd yn y nef, ac ar y 
ddaear, a than y ddaear, a'r rhai sydd yn y mor, 
ac oll ar sydd ynddo, a glywais i yn dywedyd, 
I'r hwn sydd yn eistedd ar yr orseddfaiuc, ac i'r 
Oen, y byddo y fendith, a'r anrhydedd, a'r go- 
goniant, a'r gallu, yn oes oesoedd,” Dat. v. 12. 
Ond gwrthddadleuir yn erbyn y dyb rag-gry- 
bwylledig gan ddywedyd, yn 1. Fod yr ysgry- 
thyrau santaidd yn egluv gyhoeddi y bydd cosb 
y cyfryw ag a berhant yn anedifeiriol hyd y di- 
wedd yn dragwyddol, Math. xxv. 41—46; Marc 
ix. 48, 44; 2 Thes. i. 9; Judas 13; Dat. xiv. 
13; xix. 3; xx. 10. Yn y lleoedd hyn y mae 
yr ymudroddion yn ddychrynllyd ac amrywiog, 
a pha beth bynag a ellir ei ddywedyd mewn dull 
beirniadol yn nghylch ystyr y geiriau (ec rovc 
auvac rŵv auovev,) yn oes oesoedd, eu bod yn 
cael eu cymhwyso yn ddiwaniaeth at drueni a 
dedwyddwch y cyílwr dyfodol; ac nid yw yr 
ysgrythyrau yn ein cynhysgaeddu â neb ymad- 
roddion grymusaeh na'r rhai hyn i ddynodi dy- 
fodiant tragwyddol. 2. Y testunau yn nghylch 
y pechod anfaddeuol, ydynt mewn modd arbenig 
yn brawf o gosbedigaeth annherfynol— * Ni Pie 
ddeuir iddo nac yn y byd hwn na'r hwn a ddaw, 
Math. xii. 31, 32; Marc iii. 29; Luc xii. 10. 
hefyd 1 Ioan v. 16; lle y gwaherddir 


CYFF 


256 


CYFF 


Y ——————————HHUUE—_—_—___—___—_——Í————_— íe ——— ss ïon 


i farwolaeth, yr hyn a gynwys bod eu hiechyd- 
wriaeth yn annichonadwy. Os gwir athrawiaeth 
cyffredinoliaid, y rhai a haerant mai poenau 
meddygol yw poenau uffern, ac mai sefyllfa 
prawf yw sefyllfa y damnedigion yn gystal a 
thrigolion daear, nid ydym yn gweled nad yw y 
rhai sydd yn gweddio dros y meirw yn ymddwyn 
yn eu lle, ac na ddylai pawb, ac yn. bendifaddeu 
hwy eu hunain, daer erfyn am fendith ar y ddysg- 
yblaeth iddynt, modd y caffont ollyngdod buan 
o'u poen a'u carchar caled. Yn sicr, nid rhe- 
symol i gyffredinoliaid wrthwynebu athrawiaeth 
y purdan pabaidd, gan eu bod yn dal purdan 
mewn ystyr gyflawn a phriodol eu hunain ; ac y 
byddai yn eithaf rhesymol iddynt fel y pabydd- 
ion i daer weddio dros y rhaisydd ynddi! 3. Os 
nad oes y fath beth ag iechydwriaeth heb faddeu- 
ant, (fel y mae y testunau rhag-grybwylledig yn 
mwy na lledarwyddo,) gofynir, Pa fodd y mae 
yn alluadwy iddynt hwy fod yn ddeiliaid o fa- 
ddeuant, y rhai a ddyoddefant ddial ían. tragwy- 
ddol am eu pechodau, hyd yn nod ar y dyb y 
gellid cyfyngu yr ymadrodd hwnw i “' oes yr oes- 
oedd?” Y mae y Dr. Jonathan Edwards, (mab 
. y penawg,) yn honi mewn modd hyderus, fod 
trefniad y cyffredinoliaid yn gwneuthur yn anni- 
chonadwy i'r damniaid gael maddeuant, hyd yn 
nod ar y dyb o'u derbyniad yn y pen draw i'r 
nefoedd. Y mae maddeuant yn cynwys nad yw 
yr hwn y maddeuir iddo yn cael ei gosbi yn ol 
cyfraith ac uniondeb yn ei berson ei hun, oblegyd 
beth yw maddeuant ond rkyddhad oddiwrth y 
gosb? Yn ol trefniant y cyffredinoliaid, y mae 
yr holl ddamnedigion yn cael eu cosbi yn ol cyf- 
raith ac uniondeb yn eu personau eu hunain, 
tra y dyoddefant yn eu personau eu hunain y 
gosbedigaeth hono ag sydd yn angenrheidiol i'w 
tywys ì edifeirwch. Y Testament Newydd a esyd 
allan fod pawb a gedwir yn cael eu cadw mewn 
ffordd o rad faddeuant. _ Y mae'r un athrawiaeth 
hefyd yn gosod o'r neilldu haeddiant dyoddefaint 
Crist; canys pa fodd y gall ei "haeddiant leshau 
y rhai hyny, sydd yn dyoddef yn eu personau 
eu hunain, gyflawn haeddiant eu beiau? 4. 
Heblaw hyny, ymddengys fod y gwae a gy- 
hoeddir uwch ben Judas gan Iesu Grist, yn 
cynwys prawf eglur o gosbedigaeth dragwyddol 
—“ Gwae y dyn hwnw trwy yr hwn y bradychir 
Mab y dyn; da a fuasai i'r dyn hwnw pe nas 
ganesid ef,” Math, xxvi. 24. Os caiff Judas yn 
y diwedd, fwynhau gwynfyd annherfynol, bydd 
yn elwa ar ei fodolaeth, bydded i barhad ei ddy- 
oddefaint blaenorol fod y peth a fyddo. Gan 
hyny, ar y dyb o'i iechydwriaeth yn y diwedd, 
yr ydoedd yn dda, ïe, yn anfeidrol dda, ei fod 
wedi ei eni, yr hyn sydd yn wrthddywediad holl- 
oli eiriau Crist. Y mae'r un rhesymiad yn gy- 
mhwysiadol at achos pob rhyw bechaduriad 
eraill sydd yn marw yn anedifeiriol. 5. Y mae 
yr holl destunau ag sydd [yn dangos y bydd i'r 
holl anedifeirioliaid parhaus gael eu dinystrio, 
eu bwrw ymaith, a'u gwrthod, &c., yn gwrthbrofi 
iechydwriaeth gyffredinol, I Cor.i, 18; 2 Pedr 
ii. 12.. Gyda pha wirionedd ac addasrwydd y 
gellir dywedyd fod y rhai a gedwir yn y diwedd 
yn cael eu dinystrio, eu bwrw ymaith, a'u colli ? 
Dywedir Heb. vi. 8, “ Diwedd yr hon yw ei 
llosgi.” Pafodd y gall mai hyn fydd diwedd 


un dyn, os bydd pawb yn gadwedig yn y diwedd? 
Y mae y darluniadau cymhariaethol o gosbedig- 
aeth y drygionus yn gryfion, yn bwysig, ac yn 
ei benderfynu yn anobeithiol o derfyniad. Go- 
sodir ef allan trwy dan ae ian tragwyddol, 
llosgfeydd tragwyddol; aphe byddai yn alluadwy 
mewn modd cadarnach trwy y pryf nad. yw byth 
yn marw, a'r tan nad yw byth yn diffodd. Rhaid 
mai cosb annherfynol a olygir. 6. Y mae yr 
ysgrythyr yn arwyddo y bydd terfyniad i bob 
peth y dydd diweddaf. Diwedd pob peth a nes- 
aodd, 1 Pedr iv. 7. Yna y bydd sefyllfa ddinewid 
a phenderfynol. Yr hwn sydd frwnt, bydded 
frwnt eto; acni bydd tramwy o'r nefoedd i uffern, 
Dat. xxii. 10—12; Luc xvi. 26. Y mae'r ym- 
adrodd, “ Wele yr wyf yn dyfod ar frys,” yn 
penderfynu y mater, canys y mae yn cyfeirio at 
y farn gyffredinol, ac ni ellid dywedyd fod dyfod 
yn mhen oesoedd yr oesoedd ar ol hyny yn ddyfod 
ar frys. Darluniad damegion Crist ydyw, na 
bydd yr efrau a'r gwenith, y drwg a'r da, yn 
gymysgedig a'u gilydd ar ol dydd y farn. Heb- 
law hyny, gelwir y farn yn auvvtov, yn ddiameu 
gyda golwg ar ei chanlyniadau diddiwedd ac an- 
nherfynol. Ond os bydd. y farn yn dragwyddol 
gyda golwg ar ei chanlyniadau, rhaid y cosbir 
yr annuwiol yn annherfynol. Y mae yr enwau 
a'r pwysleisiau arbenig a roddir ar y farn a fydd 
yn ei dynodi yn benderfynol. Y mae yn fynych 
yn cael ei galw y dydd olaf; a'r dygwyddiadau 
a briodolir iddo ydynt yr adgyfodiad cyffredinol, 
y farn gyffredinol, a sefydliad cyflyrau yr holl 
fyd moesol. 7. Pleidwyr adferiad cyffredinol a 
soniant am gosb ddawedadwy megys yn gerydd- 
adwy er gwelliant y pechadur; ond yn y gwrth- 
wyneb, yr ysgrythyrau a'i darluniant fel effaith 
digofaint, &c., Rhuf. iii. 5, /6; xii. 19; 2 Thes. 
i. 8,9. Y mae y rhai sydd yn marw yn aned- 
ifeiriol yn haeddu cosb dragwyddol; canys os 
nad cosb dragwyddol yw'r gosb a fygythir yn y 


.ddeddf, ni ellir dywedyd pa beth ydyw. Nid 


dichonadwy mai cosb amserol, yn cael eigweith- 
redol ddyoddef gan y damnedigion ydyw, canys 
felly cedwid hwy yn y diwedd heb faddeuant. 
Nid dichonadwy ei bod yn gosb amserol o lai 
parhad na'r hon a ddyoddefir gan y damnedig- 
ion; canys ar y eyfryw dybiaeth y maent yn 
cael eu cosbi yn fwy na'u haeddiant. Nid 
dichonadwy ei bod yn gosb amserol o hwy par- 
had na hono ag y tystiolaetha yr ysgrythyr mor 
helaeth y bydd i'r damnedigion ei dyoddef, canys 
nid oes un gosb o'r fath wedi ei bygwth yn y 
ddeddf, nac yn cael son am dani yn un lle yn yr 
ysgrythyr; rhaid gan hyny mai cosb dragwyddol 

dyw. Y mae athrawiaeth parhad cosb ddyfodol 
yn cael ei chadarnhau hefyd trwy gyfansoddiad 
anian, yr hon sydd yn cysylltu pechod a_ thrueni 
a'u gilydd, ac a wna yr annuwiolion yn y diwedd 
o angenrheidrwydd, yn druenus cyhyd ag y bydd 
bodolaeth ganddynt; oddieithr i'r cyfryw gyfan- 
soddiad gael ei ddifodi, neu ei ddifreinio trwy ras 
Duw, yr hyn y mae efe yn sicrhau na bydd iddo 
gymeryd lle byth. 8. Y mae tragwyddoldeb y 
gosb ddyfodol yn cael ei gadarnhau trwy gyfan- 
soddiad natur ei hun, yr hon yn anghyfnewidiol, 
sydd yn cysylltu yn wastad bechod a chosb a'u 
gilydd, megys yn achos meddwdod, gloddest, 
&c.; fel nad yw cosbedigaeth pechod, hyd yn 


CYFF 


257 


CYFF 


nod yn y fuchedd hon, yn drawsweiniad ar y 
pechadur, eithr yn deilliaw o ansawdd pechod ei 
bun; gan ei fod yn ol natur pethau, yn annichon- 
adwy i bechadur fel y cyfryw, fod byth yn dded- 
wydd. Gan i Dduw ar y cyntaf sefydlu y cyf- 
ansoddiad hwn, nid y gofyniad yw, Pa un ai bod 
yn gyfiawn i Dduw weini y fath gosb? ond, Pa 
un a yw cyfiawnder yn gofyn i'r Bod Dwyfol 
gyfnewid cyfansoddiad pethau, agwneyd gwyrth- 
iau, i waredu, mewn cyflwr i ddyfod, y rhai hyny 
a wrthodasant ei iechydwriaeth ef yn y cyflwr 
presenol? Y mae Duw yn cosbi pechod, yn gys- 
tal yn y byd hwn a'r hwn a ddaw, trwy oddefi 
ddyn fedi ffrwyth ei anwiredd ei hun. “A oes 
anghyfiawnder gyda Duw? Na ato Duw.” 

Dadleuir yn mhellach fod anfeidrol ddrwg mewn 
pechod, o herwydd ei fod yn cael ei gyflawni yn 
erbyn bôd o anfeidrol urddas a haelioni; a chan 
fod pechod yn mwyhau yn ol mawredd yr hwn 
y byddo yn taro yn ei erbyn, a'n rhwymedigaeth 
ninau iddo, y fath ydyw ei ddrwg haeddiant ; a'r 
fath y rhaid i'r gosb fod. Ond yr unig ffordd y 
gall cosb creadur fod yn anfeidrol, sydd yn ei 
pharhad; h. y., yn ei thragywyddoldeb. 

Yn olaf, Y mae'r trefniant cyffredinol yn 
cymysgu y cyflwr presenol a'r un i ddyfod â'u 
gilydd, gan wneuthur y ddau yn gyflwr o brawf, 
ac yn oruchwyliaethau o iechydwriaeth, er ar 
seiliau gwahanol; yr un presenol ar sail trugar- 
edd ; a'r un nesaf ar sail cyfiawnder ; ond yr unig 
iechydwriaeth ddatguddiedig yn yr efengyl yw 
iechydwriaeth gras. “ Edwards's Reply to 
Chauncy.” — Newhaven, 1790. 

Cafodd cyfundraith o iechydwriaeth gyffred- 
inol, rywbeth wahanol oddiwrth yr un flaenorol, 
ei chynyg gan Dr. Jos. Huntington o America, 
mewn fraethawd a gyfenwir “ Calfiniaeth Ddi- 
wygìedig, neu, yr efengyl wedi ei hegluro mewn 
cyfundraith o wir ras, yn terfynu yn iechydwr- 
iaeth dyn.” Y mae awdwr y gwaith hwn yn 
ystyried yr iawn ddodiad uniongyrchol, gwirion- 
eddol, a phriodol o'n holl euogrwydd ni ar Grist, 
fel ein pen-cyfamodwr a'n machniydd ; ac yn yr 
un modd dodiad ei ufydd-dod a'i farwolaeth ef 
i'n cyfrif ni. “Mab y dyn (medd efe) yw unig 
wrthrych Duw, fel pen etholedig, gyda golwg ar 
ein hiechydwriaetn ni; a'r holl natur ddynol sydd 
un hollol wrthrych etholedig, mewn undeb â 
Christ, megys y corff â'r pen.” Yn gyson â'r 
drychfeddwl hwn, y mae'r Dr. Huntington yn 
dal i'n pechodau ni gael eu trosglwyddo i Grist, 
a'i gyfiawnder ef i ni; ei fod ef yn ddirmwywr 
gwirioneddol a phriodol dros holl ddynolryw, ac 
iddo ^aeddu iechydwriaeth amamodol a thragy- 
wyddol î bobun yn bersonol ; mai newyddion, a 
newyddion da yn unig yw'r efengyl, ac nad oes 
ynddi yr un bygythiad ; fod y ddeddf a'r efengyl 
yn hollol wrthwyneb ; fod y ddwy oruchwyliaeth 
hyn o eiddo Duw yn gwrthwynebu eu gilydd o'r 
naill ben i'r llall, “Y ddeddf foesol, (medd 
efe) sydd yn mhob lle yn siarad â dyn yn ei 
gymeriad personol ei hun, yr efengyl yn eiddo y 
Messiah, Y ddeddf sydd yn mynegu i ni beth y 
mae dyn yn ci haeddu, yr efengyl beth a haedd- 
odd Crist.” O ganlyniad y mae y Dr. yn ystyr- 
ied yr holl fygythion yn ngair Duw fel llais 
hollol deddf a chyfiawnder. _ Fel hyn, y mae yn 
esbonio yn Math. xxv, 46—*' Dynolryw, yn y 


testyn hwn, a ystyrir mewn dau gymeriad; yn 
eu cymeriad personol eu hunain, ac yna llais y 
ddeddf a chyfiawnder ydyw, “Y rhai hyn a ant i 
gosbedigaeth tragywyddol; ond y rhai cyfiawn, 
(yn Nghrist mewn undeb ffydd) ì fywyd tragy- 
wyddol.” Y cymeriad drygionus a erys, yn 
nghyfrif Duw a phob bodau deallgar, yn wrth- 
rych tragywyddol o gywilydd, gwarth, ac euog- 
farniad ; y cymeriad cyfiawn yn wrthrych tragy- 
wyddol o gymeradwyaeth, teilwng o fywyd 
tragywyddol.” 

Y mae yr awdwr hwn yn hôni fod holl rediad 
y datguddiad dwyfol yn sicrhau iechydwriaeth 
pob dyn. Mewn cadarnhad o'r haeriad hwn y 
mae yn dyfynu amrywiol destynau. Ond gan 
fod llawer o'i resymau dros y dybiaeth wedi cael 
eu dangos yn flaenorol, nid yw yn angenrheidiol 
ini ychwanegu. Nid yw y trefniant hwn, yn 
briodol yn newydd, gan nad ydyw ond adnew- 
yddiad o eiddo /e/y. Syrthiodd Mr. Cudworth 
i'r un cyfeiliornad, a dywedir i gymdeithas o 
Drefnyddion Calfinaidd, wedi ei ffurfio ar yr un 
cynllun a choleg Trefecca, yn Burnham, yn 
ngwlad yr Haf, gofleidio yr un farn, a 
chyhoeddi traethodyn a gyfenwyd, “ The Pre- 
eoìstence of Souls, and Universal Restitution.” 
— Taunton, 1198. 

Cafodd ateb i Galfiniaeth Ddiwygiedig Hunt- 
ington ei gyhoeddi gan Nathan Strong, gweinidog 
Hartford, yn Connecticut. Yn y gwaith hwn y 
mae yn cynyg cysoni athrawiaeth truenitragy- 
wyddol â haelioni anfeidrol Duw. Sylwa Mr. 
Strong, fod y rhai a gredant gosbedigaeth dra- 
gywyddol yn seilio eu cred mewn cysondeb âg 
anfeidrol haelioni y Duwdod. Tybiant hwy mai 
haelioni yw swm ei holl berffeithderau gogon- 
eddus—mai enw cynhwysfawr am ei holl union- 
deb moesol ydyw—nad oes un gwahaniaeth i 
gael ei wneuthur rhwng ei gyfiawnder cosbedig- 
aethol a'i haelioni ef —mai haelioni sy yn cym- 
hell Duw i gosbi, yn gystal yn awr ac mewn 
cyflwr i ddyfod—a phe na byddai iddo gosbi, 
nad allai fod yn Dduw anfeidrol hael. Dywed 
ef, yn l. Mai cariad at y mesur mwyaf o dded- 
wyddwch, yw haelioni. 2. Ei fod yn gyson â 
hanfodaethannedwyddwch. 3. Ei fod yn golygu 
y mesur mwyaf o ddedwyddwch mewn cymdeith- 
as, ac nid dedwyddwch personol pob un ar ei 
ben ei hun. “ Haelioni wedi ei ddarlunio fel 
hyn, (medd efe) yw y daioni neu y santeidd- 
rwydd hwnw ag sy'n arwain y Goruchaf wrth 
greu, llywodraethu, a gwobrwyo. Gallwn fod 
yn sicr y bydd i'r Duw anfeidrol hael, hollwy- 
bodol, a hollalluog, ddwyn yn mlaen y cyfryw 
lywodraeth ag a achoso y gyfran fwyaf o dda yn 
y bydysawd.” 

Mewn trefn i wrthbrofi cynllun iechydwriaeth 
gyffredinol y Doctor Huntington, y mae Mr. 
Strong yn cynyg profi, (1.) Fod yr efengyl yn 
cynwys bygythion marwolaeth, ac y bydd pech- 
aduriaid anedifeiriol mor euog yn ngwyneb yr 
efengyl ag yn ngwyneb y gyfraith. (2.) Nad 
oes mewn un ystyr unrhyw wrthdarawiad, na 
gwrthwynebiad rhwng y ddeddf a'r efengyl. 
“Nid ydyw y gyfraith na'r efengyl yn rhoddi 
bywyd na marwolaeth yn annibynol ar dymherau 
a gweithredoedd moesol dynion. _ I'r rhai ufydd 
a saniaidd y mae'r ddeddf yn rhoddi bywyd. Yr 


CYFF 


258 


CYFF 


oedd yn rhoddi bywyd i Adda tra y parhaodd yn 
fôd santaidd ; ac y mae yn awr yn rhoddi bywyd 
i'r holl fodau hyny y rhai ni phechasant. I'r 
anufydd, o herwydd eu pechod, y mae'n rhoddi 
marwolaeth; ac fel y mae pob dynion wedi dy- 
fod yn anufydd, y maent dan ddedfryd marwol- 
aeth. Yn yr un modd y mae gyda yr efengyl; y 
mae telerau ar ba rai y mae bywyd yn cael ei 
gynyg, “Edifeirwch tuag at Dduw, a ffydd tuag 
at ein Harglwydd Iesu Grist;” ac os na bydd 
cydsyniad â'r telerau hyn, y mae yr efengyl yn 
dyfod yn oruchwyliaeth marwolaeth i ddynion, 
yn gymaint a'r ddeddf; ïe, o farwolaeth mwy 
dychrynllyd na'r un a fygythir yn y ddeddf.” 
2 Cor. ii. 16. 

Y mae Mr. Strong, yn nesaf, yn cynyg profi 
fod golygiad y Doctor Huntington ar iawn Crist 
yn anysgrythyrol ac afresymol. Ei holl syniadau 
ar y mater hwnw ydynt, Megys yr oedd cosb 
dragywyddol yn gael ei gofyn gan y ddeddf er 
amddiffyn cymeriad moesol Duw fel penllywydd 
a barnydd y bydysawd, felly hefyd yr oedd an- 
feidrol iawn Crist, yr un mor angeurheidiol er 
amddiffyn y cymeriad dwyful dan yr efengyl. Y 
naill ffordd neu y llall, h. y., naill ai yn nghosb- 
edigaeth dragywyddol y pechadur, neu yn an- 
feidrol iawn Crist, y mae'r perffeithderau dwyfol 
yn cael eu hanrhydeddu; a haelioni yn unig a 
dueddodd y Duwdod i fabwysiadu yr olaf. 

Y rheswm a dynir oddiwrth haelioni Duw, yn 
sicr yw yr un mwyaf poblog a eliir ei ddwyn 
dros adferiad cyffredinol; ar yr un pryd rhaid 
addef, mai yr un mwyaf agored i gael ei gam- 
ddefnyddio ydyw, a'r un a gamddefnyddiwyd 
fwyaf o honynt oll. Y mae megys pe rhyfygai 
plentyn ar dynerwch ei dad, neu ddeiliad ar 
hynawsedd ei frenin, y cai fyned yn ddigosb; ac 
ar gefn hyny yn myned yn mlaen mewn ystad o 
anufydd-dod. Nid oedd neb a allasai ymresymu 
yn well ar y mater na Lavater, yr hwn ydoedd 
ei hun yn gyffredinoliad; ac y mae yr enghraifft 
ganlynol ar yr un pryd yn cynwys esiampl o'i 
ddull ef o ymresymu, ac hefyd o duedd peryglus 
ei dybiau ; ac os yw tuedd moesol unrhyw athraw- 
iaeth yn brawf o'i gwirionedd, fel yr ydys yn 
caniatau mewn achosion eraill, ni bydd i duedd 
moesol yr athrawiaeth y soniwn am dani wneu- 
thur fawr drosti. Y difyniad dilynol allan o 
gyhoeddiad Ellmynaidd, yn 1786, yr hwn a 
gyfenwir, “ Llythyrau oddiwrth ryw Iuddew, ar 
sefyllfa. bresenol y grefydd Gristionogol,” a 
ddengys ar unwaith resymiad Lavater, a'r cam- 
ddefnydd a wnaethpwyd, ysywaeth, o hono. 

Israel C. at Joseph de L—, wedi arwyddo ei 
amheuon yn nghylch crefydd, a chyflwr i ddy- 
fod, a rydd hanes rhyw ddaroganau yn nghylch 


cyflwr i ddyfod a deimlodd mewn cystudd per- | 


yglus diweddar, y rhai a ddiflanasant ar ei adfer- 
iad. Yna mae yn adrodd hanesyn cywrain, yr 
hwn, pa un bynag ai ffaith ai ffug ydyw, sydd yn 
dangos ymresymiad Lavater, ac yn cyfiawnhau 
y sylw blaenorol:—“ Y flwyddyn ddiweddaf, 
(medd yr Iuddew tybiedig,) ymwelais âg ystafell 
yswain ieuanc, yr hwn y gwyddwn ei fod yn tra- 
serchu chwareuyddiaeth, gwin, a benywod 5...... 
Uwch ben ei ysgrifen-gist (bureau) yr oedd llun- 
iau amrywiol o buteiniaid Ffrengaidd nodedig, 


ac uwchlaw y rhai hyny yr oedd Mahomed a La- 


vater. Beth, (ebe fi,) Mahomet a Lavater yn 
seintiau noddol plaid o buteiniaid nodedig ?. Ie, 
atebai y gwr ieuanc, yr wyf yn gwneyd yn fawr 
o ferched prydweddol, ac yn boddhau fy nhuedd- 
iadau mewn modd awyddus. Ar yr un pryd, 
gan fod yn rhaid i mi farw ryw bryd neu gilydd, 
ac efallai yn ddisymwth, y mae y dynion hyn yn 
rhoddi peth anogaeth i mi. Os ydyw Mahomed 
yn ei le, y mae genyf ryw obaith i adenill y ple- 
serau a adawyf ar y ddaear, ac i fwynhau pryd- 
ferthion gwyrddleision y Baradwys addawedig 
i'w bleidwyr ef. Ond os ydwyf yn camsynied 
yn hyn, ac os caf fy nghosbi am fy mhenrhyddid, 
yr hyn yr ydwyf yn wir yn ei ofni, gan y rhaid 
i'r neb a ledrato grogi, y mae Lavater wedi ym- 
lid ymaith fy ofn rhag y trueni tragywyddol 
hwnw y mae fy mrodryb Cnorr yn wastad yn 
clebran yn ei gylch, gan ei fod yn sicrhau y bydd 
pawb yn ddedwydd.” | 

“ Yn sylwi fy mod yn amheu a oedd yn allu- 
adwy fod un mor enwog fel amddiffynydd gwresog 
Cristionogaeth, wedi dwyn allan y fath dybiau, efe 
a dynodd allan o'i lythyrgist ddyfyniad, allan o'r 
hwn, trwy ei ganiatâd ef, yr adysgrifenais eiriau 
Lavater fel y canlyn :—Nid all y creawdwr gasâu 
ei greadur; a chyhyd ag y par y damnedigion yn 
greaduriaid, y mae Duw yn greawdwr iddynt. 
Duw cariad yw byth bythoedd. Nid yw efe yn 
drugarog mewn amser, ac yn greulon dros dra- 
gywyddoldeb. Nid all efe ddywedyd mewn 
amser, Nid ymhoffaf yn marwolaeth yr annuwiol, 
ond bod iddo ddychwelyd a byw; ac eto, yn 
nhragywyddoldeb i gosbi, heb unrhyw olwg ar ei 
ddiwygiad. Na fydded i chwi briodoli i Dduw 
yr hyn a_ gyfrifai pawb mewn barnydd dynol yn 
ddiffyg. doethineb a daioni—cosbi er mwyn 
cosbi. Digon, fy nghrewr, ti ydwyt gariad. 
Cariad nid yw yn ceisio yr eiddo ei hun ; ti yd- 
wyt yn ceisio dedwyddwch pawb, ac oni fydd i 
ti gael yr hyn a geisi? onid ydwyt yn alluog i 
wneuthur yr hyn ,a ewyllysi? Yr ymadroddion 
hyn ydynt wedi cymysgu âg eraill y rhai a ddy- 
nodant derfyniad poenau uffern megys yn fwy 
amheus, eto ar y cyfan y maent yn tueddu yn 
hytrach i'w gadarnhau nag i'w wrthbrofi. 

“ Pan yr oeddwn ar ymadael âg ef, “ Lavater 
(ebe fe) yn ei ddyddlyfr, yr hwn medd fy modryb 
sydd wir ysbrydol a phrofiadol, sydd yn gweddio 
dros y meirw, ie, hyd yn nod dros gythreuliaid 
....Cymerais y rhyddid i ddywedyd, pe dewis- 
wn faes-ymadroddi yn y dull hwn, penderfynwn 
yn hytrach, “Dyn marw; ceffyl marw! pob 
peth marw! Gwn (atebai ef,) fod rhai o'm 
cymdeithion yn ewyllysio meddwl felly. O'm 
rhan i, ymae'r tamaid melysaf yn ddiflas,7ac yr 
wyf yn crynu pan ddygwydda y drychfeddwl 
gyfodi, “Y fory fe allai, galli beidio a bod am 
byth.' Eithr os gallaf gredu Lavater, gallaf 
gyfrif.fel hyn:—Pe ewyllysiai Duw fod yn or- 
meswr, pe byddai iddo gosbi yn dragwyddol 
bechodau ychydig flyneddoedd, ynarhaid fyddai 
i amser y gosb fod yn gyfartal âg amser a'r 
mesur y buwyd yn pechu. Dros y chwech 
blynedd cyntaf o'm bywyd, nis gwnaethum ond 
ychydig neu ddim drwg. Pa fodd bynag myfì a 
gyfrifaf flwyddyn am bob un o honynt, hyny yw 
chwech mlynedd o gosb. Dros y deng mlynedd 
canlynol bum fyw yn gyffelyb i eraill yn yr oed- 


CYFF 


259 


CYFF 


ran hwnw, nid yn hynod a ddrygionus, nac eto 
mor ddystaw a meudwy; am bob un o'r rhai'n 
dodais ilawr ddwy, y cwbl yn ugain mlynedd o 
gosb. Treuliais y deng mlynedd diweddaf yn y 
cyfryw fodd fel nad wyf prin yn dysgwyl treulio 
deg eto yn yr un hyfrydwch; ond a gadaeli 
hyny fod, am bob un o'r deg hyny dodaf 200 
mlynedd o gosb, hyny yw y cwbl yn 2,000. 
Wele gan hyny, wedi bywyd o bleser, yn gyn- 
taf 2,026 o flyneddoedd o gosb, ac ar ol hyny 
dedwyddwch didor adiderfyn! Beth meddwch 
chwi? oni all dyn fwynhau yr hyn sydd i'w 
fwynhau o'r byd, a nefoedd wedi hyny? Dyna 
fasnach yn yr hon nid oes un golled. Yn wir 
nid wyf yn blasu cyfrwng (im4erval) y been, 
myfi a neidiwn yn ewyllysgar drostynt yn ddi- 
sylw; ond beth a ddywedaf? Rhaid i'r lleidr 
grogi!” Mrskine's Sketches of Church Jistory, 
vol. i., pp. 96—50. 

Ysgrifenydd diweddar i'r dyben i gysoni ei 
drefniant âg ymadrodd yr ysgrythyr, a sibrwdai 
y gallasai ysbryd Duw wneyd defnydd o air 


amwys, (awvtoc,) yr hwn yn gyffredin a gyf- | 


ìeithir £ragwyddol, gyda y dyben doeth i beri i 
ddynion ofni cosbedigaeth dragwyddol o herwydd 
bod yn ddichonadwy i hyny fod. Er ar yr un 
pryd ei fod yn tybio y gellir ei hebgor. Brough- 
fon's Dissertations on Futurity. Rhaid addef 
cymaint a hyn, sef fod yr ysgrifenwyr santaidd 
yn arfer ymadroddion cedyrn a geirwon wrth 
ddarlunio drwg pechod, i'r dybeni beri i ddynion 
ochelyd eigyflawni. Ond os ydoedd yn ddoeth 
yn Nuw i gyfodi y fath wrthglawdd yn erbyn 
drwg moesol, beth a ddywedir am y rhai a ym- 
drechantâ'u holl egniì'w symud oddiar y ffordd? 
Ar y llaw arall, mor beryglus yw cellwair â 
pheth o gymaint pwys! O! fy enaid, pe bydd- 
ai tragywyddol gosb ond dichonadwy yn unig, 
byddai hyny yn rheswm digonol i beri i ti ym- 
gadwrhag gwneuthur pechod; gan mai gwell ar y 
cyfryw dyb, fyddai gofalu rhag myned i uffern, 
na gwagobeithio cael dyfod oddiyno rywbryd. 
Ond nid posiblrwydd, eithr sicrwydd hollol sydd 
y pery'r gosb byth. At y rhesymau a enwyd 
gellir ychwanegu, er fod y gair tragywyddol yn 
cael ei arfer yn yr ysgrythyr am bethau o hir 
barhad, eithr i ddarfod rywbryd, eto nad oes un 
esiampl ei fod yn cael ei arfer felly yn llyfr Duw, 
nad oes rhyw beth yn rhyw ran o'r un llyfr yn 
dangos mai felly y mae yn bod. Ond er mor 
aml y cysylltir ef yn ngair Duw â phoenau 
uffern, nid oes cymaint ag un crybwylliad o'i 
fewn ag sydd yn arwyddo nad ydyw i'w ddeall 
bob amser yn ei ystyr helaethaf (sef am barhad 
diddiwedd,) yn y cyfryw gysylltiad, eithr yn 
hollol i'r gwrthwyneb. Cystal y gellid dadleu 
nad yw y gair tragwyddol, yn ei gysylltiad â 
dedwyddwch seintiau ac angylion y drydedd nef 
yn arwyddo parhad diddiwedd, ag y gellir dadl- 
eu nad yw yn arwyddo yr un peth yn ei gy- 
sylltiad â phoenau y damnedigion yn uffern. 
Nid yw brenhinoedd a phenaethiaid y ddaear 
un amser yn arferyd geiriau amwys, (eguivocal 
words, ) wrth benderfynu ysbaid carchariad tro- 
seddwyr condemniedig, heb benderfynu yn mha 
ystyr y maenti'w deall, yn enwedigol os na bydd- 
ant i'w deall yn eu hystyr helaethaf; a phe 
gwnelant hyny, odid y byddai neb yn llai agored 


i'w deall yn eu hystyr gyfyngaf na rhai 
hyny a fyddant i ddyoddef cd Byddai 
ofnau y cyfryw yn eu tueddu yn naturiol i fedd- 
wl y gwaethaf; ac ni byddai dim ond tystiolaeth 
eglur y brenin neu y barnwr yn debyg o'u har- 
gyhoeddi i'r gwrthwyneb. On yn gwbl groes i 
hyn y mae yn bod yn yr achos tan sylw. Duw 
yn dywedyd, ““Y rhai hyn a ant i gosbedigaeth 
dragwyddol;” a'r troseddwr yn dyweyd, “ mai 
cosbedigaeth derfynol a feddylir.” Mor ansicra 
dyweyd y lleiaf, yw gobaith y rhai a adeiladant 
ar y fath sylfaen! Gwell ofni y gwaethaf na 
gobeithio heb un sail. 

CYFFWRDD, (cy-hwrdd, gwth, gwthiad, 
ergyd,) taro'n ysgafn wrth, neu yn erbyn rhyw 
un neu ryw beth, 

Mor fawr oedd gallu ac awdurdod Crist i 
iachau pob clefyd ac afiechyd. yn mhlith y bobl 
pan yr oedd ar y ddaear, fel nad oedd raid iddo 
yn unig ond cyffwrdd (arau) â'r cleifion, ac 
yr oeddynt yn cael eu hiachau, Math. vii. 3, 15; 
xiv. 36; ac mor fawr oedd ffydd y rhai a ddeuent 
ato am iachad ynddo fel meddyg, fel y credent 
os caent ond'cyffwrdd hyd y nod âsz ymyl ei 
wisg ef y cawsent eu biachau; ac nid oeddynt 
yn cael eu siomi yn eu dysgwyliadau, Math. ix. 
21; xiv. 36; Marc v. 28; vi. 56; viii. 22. Mor 
ffiaidd ac mor heintus yw'pechod—mor fawr y 
mae Duw yn ei ffieiddio a'i gasau—ac mor sant- 
aidd y mae efe yn ewyllysio i ddynion, yn en- 
wedig ei bobli fod fel y mae efe yn gorchymyn 
iddynt “na chyffyrddont â dim aflan,” 2 Cor. 
vi. 17. Arddangosiad o hyn yma oedd y gwa- 
harddiadau i'r Iuddewon gynt na chyffyrddent â, 
burgunod, cyrff meirw, &c., Lef. v. 2, 3; xi. 8; 
Deut. xiv. 8; ac at hyny tebygol y cyfeiria Paul 
wrth goffau gorchymynion caeth yr athrawon 
Iuddewigi'w dysgyblion ; sef, “ Na chyffwrdd (pm 
Jn) ac na archwaetha, ac na theimla,” Col. ii. 
215422. 

Sonir yn y Beibl, ac yn aml, gan dduwinyddion 
a phregethwyr iachus, am waith Duw yn cyífwrdd 
â chalonau dynion. Yr oedd byddin o'r rhai y cy- 
ffyrddasai (y32 nagang) Duw â'u calon yn myned 
gyda Saul pan yr oedd efe yn dychwelyd i'w dŷ 
ei hun, wedi iddo gael ei eneinio a'i ddewis i fod 
yn frenin ar Israel, 1 Sam. x. 26. Pwy oeddynt, 
pa un ai'r proffwydi y sonir am danynt, adn. 10, 
yn mhlith y rhai y bu Saul yn proffwydo, neu 
ynte ryw rai eraill, nid ydym yn sicr. Ond y 
mae yn amlwg eu bod yn llawer, gan eu bod yn 
cael eu galw (5, chajil), byddin, a'u bod yn 
dyfod oddigerbon yr Arglwydd o Fispah, (adn. 
17), wedi bod yn ei addoli yno. Wrth y galon 
y meddylir yr enaid, Diar. iv. 23 ; xxiii. 26; neu 
ryw un o'i alluoedd ; megys y deall, Eph. iv 18; 
y gydwybod, 1 íoan iii. 19, 20; y serch, Marc 
xii. 30; yr ewyllys, Ps. Ivii. 7; neu y côf, Luc 
i. 66. Wrth waith Duw yn cyffwrdd â'r galon, 
y meddylir ei waith yn gweithredu yn gyffredin- 
ol, neu gadwedigol, ar un neu arall, neu ar holl 
gynheddfau yr enaid, gan ei dueddu a'i gynhyrfu 
mewn modd grymus a bywiog at yr hyn sydd 
dda a chanmoladwy. Y mae yn gwneuthur hyn 
trwy ei air, Jer. xxiii, 29 ; Ioan vi. 33 ; Heb. iv. 
12; ei ysbryd, Ezec. xxxvi. 27 ; a'i ragluniaeth- 
au, Job xxii, 13-—16. Pan y mae yn gwneuthur 


CYFF 


260 


CYH 


hyn, nid yw yn gwneuthur un trais neu orthrech 
ar y galon; eithr yn ei thueddu mewn modd 
hyfryd ac ewyllysgar af yr hyn sydd dda a chyf- 
iawn. Cyffwrdd, ac nid dirgymell y mae. Heb- 
law hyny, nid yw yn anhawdd iddo ef wneuthur 
hyn mewn modd effeithiol; (hyny yw, i dueddu 
ygalon atyrhynsydd dda), gannad rhaididdoond 
cyffwrdd â hi. Y mae yn cyffwrdd â'r mynydd- 
oedd ; ac er mor gedyrn ydynt, y maent yn mygu, 
Ps. cxliv. 5 ; â'r bryniau, ac er mor galed ydynt, 
y maent yn toddi, Ps. xcvii. 5; Amos ix. 18. 
Nid oedd raid iddo gynt ond cyffwrdd â'r cleifion, 
ac yr oeddynt yn cael eu hiachau, pa glefyd 
bynag fyddai arnynt; ac nid rhaid iddo eto ond 
cyffwrdd â'r galon, a hi a fywheir, a doddir, a 
ddryllir, ac a feddyginiaethir. Nid oes dim 
daioni, na'r gogwyddiad lleiaf ato, yn nghalon 
neb wrth natur; eithr yn hollol i'r gwrthwyneb 
y mae holl fwriad meddylfryd calon plant dynion 
yn unig yn ddrygionus bob amser, ac yn llawn 
ynddynt i wnenthur drwg, Gen. vi. 5; Eccles. 
viii. 12. Gan hyny, rhaid mai effaith gwaith 
Duw yn cyffwrdd â'r galon yw pob gogwyddiad 
a ddichon fod ynddynt at ddaioni. Nis gall 
ddyfod o honynt hwy eu hunain, nac ychwaith 
oddiwrth Satan ; rhaid gan hyny, mai oddiwrth 
Dduw y mae yn dyfod. Ond nid yw pob cyffyrdd- 
iad o eiddo Duw â chalonau dynion yn ter- 
fynu yn eu hollol gyfnewidiad; megys y gwelir 
yn eglur yn achos Balaam, Saul, a Judas ac eraill, 
Y mae yn tueddu at ddaioni, ond nid ydyw bob 
amser yn terfynu yn nghywir ddychweliad ei 
ddeiliad. Gellir profi y rhodd nefol, bod yn 
gyfranog o'r Ysbryd Glân, profi daionus air 
Duw, a nerthoedd y byd a ddaw, ac eto syrthio 
ymaith. Gally deall, y gydwybod, y serch, a'r 
côf, gael effeithio arnynt yn fawr, ac eto bod yr 
ewyllys, neu duedd ac ansawdd y meddwl heb 
ei gyfnewid. Dichon mai yn hyn, yn hytrach 
nag mewn dim arall, y mae cyffyrddiad cadw- 
edigol Duw â chalonau dynion yn gwahaniaethu 
oddiwrth y rhai cyffredinol. Pa fodd bynag, y 
mae yn sicr mai dyledswydd y rhai a'u teimlant 
yw gwneyd yn fawr o honynt, a bod yn ofalus 
rhag eu gwrthwynebu, rhag iddynt trwy hyny 
demtio Duw i'w rhoddi hwynt i fyny i galedwch 
barnol,"a pheidio a chyffwrdd â'u calonau mwy- 
ach, Esa. lxiii. 10; Rhuf. i. 28. Dylent gofio 
mai “o'i ewyllys da,” sef, mewn modd hollol 
rasol a phen-arglwyddiaethol y mae ““ yn gweith - 
io ynddynt ewyllysio a gweithredu,” Phil.ii.12, 
13. Yr arwyddion o fod Duw yn cyffwrdd â'r 
galon ydynt, yn 1. Ystyriaeth o'n cyflwr truenus, 
fel pechaduriaid, Luc xv. 17; Ps. cxix. 59. 2. 
Anesmwythder a therfysg meddwl am ddyfod 
allan o hono, Heb. iii. 16. 3. Ymofyniad pa 
beth i'w wneuthur i fod yn gadwedig, Act.1i. 
37, 38; xvi. 30. 4. Galar am bechod, ac yma- 
dawiad âg ef, Jer. xxxi. 18, 19. 5. Awydd ac 
ymofyniad am wneuthur rhywbeth dros Dduw, 
i'r dyben i ogoneddu ei enw, a mynegi ei rinwedd- 
au, Act. ix. 6. 6. Sel a gwroldeb yn y cyflawn- 
iad o'r hyn sydd dda_a chanmoladwy, Ps. lvii. 
7; Act. xxi. 19.. Pa un ai bod y rhai oeddynt 
yn myned gyda Saul tu a'i dy o_Fispah, yn 
ddeiliaid o weithrediadau cadwedigol Duw ar eu 
calonau, nid ydys yn sicr; ond gan eu bod yn 
dyfod oddi ger bron yr Arglwydd, wedi bod yn 


dysgwyl wrtho, ac yn aberthu iddo, l Sam. x.. 
17, a chan nad oes un prawf i'r gwrthwyneb, y 
mae cyfraith cariad yn ein tueddu a'n rhwymo, 
yn hytrach i farnu eu bod. Peth cyffredin gan 
Dduw yw gweithredu yn rasol a chadwedigol ar 
feddyliau dynion yn ei dy—yn mynydd ei 
santeiddrwydd—yn nghynulleidfa y saint, Ps. 
]xxiii. 17, 28; lxxxiv. 10, 11; Act. ii. 37 ; x. 
33,34; xvi. 13, 14... Nid yw hyny yn rhyfedd, 
gan mai yno y mae efe wedi addaw cyfarfod â'i 
bobl, a'u bendithio, Ecs. xx. 24 ; Esa.lgvi. 13 ; 
Math. xviii. 20; ac mai yno mae y moddion 
trwy ba rai y mae efe yn arfer cyffwrdd â chalon- 
au dynion; sef ei air a'i ordinhadau, Ioan xvii, 
17; Rhuf, I. 16; x1/32/00r111: 18 FATan i 
y mae neb ond y rhai caled galon, pell oddiwrth 
gyfiawnder, yn myned oddi yno, heb fod Duw 
mewn rhyw ddull neu gilydd yn cyffwrdd â'u 
colonau. Pa fodd bynag yr ydoedd yn mherth- 
ynas i gymdeithion Saul, y mae yn sicr ei fod yn 
ddedwydd a dyogel yn nghyfrinach y fath rai; 
ac nad oedd raid iddo ofni meibion Belial, 1 Sam. 
x. 27; gan fod byddin o rai ag yr oedd Duw 
wedi cyffwrdd â'u calonau yn well diffyn-gôr 
iddo na lluoedd o wyr arfog. Pe buasai yn cadw 
yn nghymdeithas y fath rai dros ei fywyd, nid 
yw yn debygol y dygwyddasai iddo fel y dyg- 
wyddodd. 

CYHOEDDIAD, (cy hoedd) hysbysiad, my- 
negiad, datganiad; yr hyn sydd 2 gael, neu yn 
cael ei hysbysu a'i gyhoeddi; hefyd y weithred 
0 hysbysu neu gyhoeddi rhyw beth. 

Yr efengyl yw y prif gyhoeddiad, gan ei bod 
yn l. Yn ddwyfol o ran eì hawdwr, Rhuf.i. 1. 
2. Yn gynhwysfawr o ran ei sylwedd, Eph. iii. 
8—10, 3. Yn lluosog o ran ei gwrthrychau, 
Mare xvi. 15. 4. Yn bwysig a daionus o ran ei 
dybenion, Esa. lxi. 1—3; Math. xxiv. 14; Act. 
xxvil8;eEpheiy «Ml, 02500 i 28 5 UL Ub, 
12. 5. Yn sicr ac amrywiol o ran ei heffeithiau, 
Esa. lv. 10, 11; 2 Cor. xv. 16. 6. Yn dragy- 


| wyddol o ran ei chanlyniadau, Marc xvi. 16. 


CYHUDDIAD, (o cy, a Auddo, egluro, hys- 
bysu,) y weithred o gyhuddo rhyw un o fai neu 
gamymddygiad; neu ynte, yr achwyniad neu y 
cwyn a ddygir yn erbyn rhywun. 

Y mae pob cyhuddiad o angenrheidrwydd, 
naill ai yn gam neu gymwys—yn neillduol neu 
gyílredinol—yn eglur neu dywyll—yn bwysig 
neu ddibwys—ac yn ddirgel neu gyhoeddus. 

Ni ddylai cyhuddiad gael ei wneuthur un am- 
ser heb fod galwad eglur am dano, a bod rhyw 
ddyben neu ddybenion pwysig a buddiol yn 
debyg o gael eu hateb trwyddo. Y pethau sydd 
yn galw am i ddynion gyhuddo yr euog, ac yn eu 
cyfiawnhau am wneuthur hyny, ydynt gogoniant 
Duw—anrhydedd crefydd—cyfiawnhad y dieuog, 
yr hwn a all fod yn cael ei gyhuddo, neu ei 
ddrwgdybio mewn modd anghyfiawn—achos cyf- 
iawnder cosbedigaethol neu daledigol—llwydd- 
iant a dyogelwch cymdeithasau gwladwriaethol, 
teuluaidd, ac eglwysig—a dygiad yr euog i edi- 
feirwch am ei fai. Os na fydd tebygolrwydd i'r 
dybenion hyn, neu rai o honynt, gael eu hateb 
trwy y cyhuddiad, ni ddylid ei wneuthur, gan 
fod yn well peidio: eithr os bydd, y mae yn 
ddyledswydd ei wneuthur, er i'r euog orfod dy- 
ioddef mewn canlyniad. Yn y cyfryw amgylch- 


CYH 


261 


CYM 


ad, ni ddylai serch na thosturi at yr euog, atal 
yr ymwybodus rhag ei wneyd ; gan nad ei deiml- 
adau, ond cyfraith uniondeb, a lles cyhoeddus, 
yw rheol ei ddyledswydd: ac hefyd, nad yw ei 
waith yn gwneuthur hyny yn un trosedd ar gyf- 
raith cariad, yr hon sydd yn ein rhwymoi guddio 
lluaws o bechodau, os na fydd galwad i'w dat- 
guddio, nac un dyben da yn debyg o gael ei ateb 
trwy hyny. Gwell ar bob ystyriaeth ywi un 
ddyoddef nallawer; ac y mae yn fwy addas i'r 
euog ei hun ddyoddef na neb arall : am hyny, ni 
ddylai dîm atal yr hwn. sydd yn ymwybodus o'r 
ffaith, rhag ei datguddio, pan y byddo galwad 
eglur iddo wneuthur byny. Ond y mae yn ddy- 
ledswydd arno yn y cyfryw amgylchiad fod yn 
ofalus, nid yn unig am fod y cyhuddiad yn wirion- 
edd eglura phrofadwy, ond hefyd eifod yn eì wneu- 
ur o gariad at uniondeb a lles cyhoeddus, ac 
nid o un llid, malais, na chenfigen at y beius. 

CYHUDDWR, (Auddo,) un yn cyhuddo, neu 
yn dwyn achwyniad yn erbyn un arall, am ryw 
fai neu gamymddygiad. 

Y mae y gair cyhuddwr yn cael ei arfer mewn 
ystyr dda, ac mewn. ystyr ddrwg. Mewn ystyr 
dda, y mae yn arwyddo un oddiar egwyddorion 
teg ac uniawn, yn dwyn achwyniad yn erbyn 
rhywun mewn llys barnol, er mwyn ateb dyben- 
ion cyfiawnder cosbedigaethol.. Mewn ystyr 
ddrwg, y mae yn arwyddo athrodwr, enllibwr, 
neu un yn cyhuddo un arall ar gam, i'r dyben 
i'w warthruddo, a'i niweidio yn ngolwg eraill. 
Rbae y cyfryw dylem weddio, “ Gwared ni Ar- 
glwydd daionus.” 

CYHUDDWR Y BRODYR, (0 kxarnyopoc 
rwv aÔeXpov,) un o enwau neu deitlau ysgry- 
thyrol y diafol, Dat. xii. 10. ŷ 

Dywed beirniaid fod y gair Catêgoros, yn ar- 
wyddo un yn cyhuddo mewn llys, aì fod yn cael 
ei arferyd yn ngair Duw, mewn gwrthwynebiad 
hollol i enw a swydd yr Ysbryd Glân, yr hwn a 
elwir Paracletos, Dyddanydd, neu Ddaduleuwr 
dros un arall, Ioan. xvi. 17. Nid yw Catêgoros, 
(medd Rabbi Ben Maimon,) yn arwyddo un 
math o gyhuddwry, oddigerth un yn cyhuddo ger 
bron brenin. s 

Dywedir Dat. xii. 10, fod Satan “yn cy- 
huddo ein brodyr ger bron Duw ddydd a nos:” 
ac yn Jobi. 9—11; ii. 3—5; yr ydym yn cael 
darluniad nodedig o hono yn ngafael â'r gorchwyl 
anfuddiol a gwael. Job oedd yn cael ei gy- 
huddo ganddo. Yr hyn yr ewyllysiai ei gy- 
huddo o hono oedd rhagrith. Ond nid oedd 
ganddo un sail i wneyd hyny, amgen ei ddy- 
chymyg maleisus, neu yn hytrach ei obaith 
uffernol mai felly yr oedd yn bod. Nid yw Satan 
yn holl-wybodul, er cymaint a wyr; gan nad 
oes neb f«lly ond Duw. Nid oedd ganddo ond 
dychymyg disail am Job; eto, y fath oedd ei 
eondra cywilyddus, a'i ddigywilydd- dra uffernol, 
fel na chywilyddiodd ddwyn camdystiolaeth yn 
erbyn ei gymydog cywir, hyd yn nod yn 
ngwydd yr Hollwybodol ei hun. 
gan hyny yw cyngor yr apostol, “Byddwch 
sobr, gwyliwch ; oblegyd y mae eich gwrthwyn- 
ebwr (av-reôxoc, cyhuddwr,) diafol, megys llew 
rhuadwy, yn rhodio oddiamgylch, gan geisio y 
neb aallo eilyneu,” I Pedr v. 8. 

2L 


Mor addas 


CYLCH, Heb. b5, Gell; Gr. KuxXoc; 
Llad. Circulus; Saesoneg, Circle; amgylchiad, 
cwmpas, rhywbeth crwn, 

CYLCH-DAITH, taith gylchynol neu gwm- 

asog. 
Y Trefnyddion Wesleyaidd a alwant eu dos- 
barthiadau sirol yn gylc deithiau (circuits,) o 
herwydd bod eu gweinidogion sefydledig yn eu 
hamgylchynu yn gyson, bob mis, yn oÌ cynllun 
wedi ei sefydlu yn eu plith eu hunain. 

CYLCH-DEITHWYR, rhai yn teithio oddi- 
amgylch yr un gylched yn rheolaidd, cyson, a 
didor. Felly y mae gweinidogion lleol y Trefn- 
yddion Wesleyaidd, o ba rai y mae dau neu dri 
yn mhob cylched, yr hon a amgylchynent yn gy- 
son a rheolaidd. Gelwir un o honynt yn Arol- 
ygwr. 

CYMDEITHAS, (o cyd, ac ymdaith,) brawd- 
oliaeth, cymundeb, cyfeillach, cydgyfranogiad, 

Wrth gymdeithas yn briodol y meddylir, cy- 
mundeb o amrywiol bersonau, gwedi ymuno â'u 
gilydd, er mwyn rhyw fudd cyffredin, neu, er 
mwyn cynhorthwyo eu gilydd 1 gyflawni rhyw 
orchwyl arbenig. 

Cyfamod, neu gytundeb, yw sylfaen neu 
rwymyn cymdeithas. Y mae yn hanfodol i gym- 
deithas aelodau, rheolau, cosbedigaethau, Ìlyw- 
ydd, swyddogion, a dyben. Heb y pethau hyn 
nid yw yn alluadwy iddi hanfodi. Nis gall han- 
fodi heb aelodau, gan nad all fod lle nad oes ond 
un. Heb reolau ni byddai un drefn arni. Heb 
gosbedigaethau ni byddai un grym yn y rheolau, 
Heb lywydd a swyddogion ni byddai neb i 
farnu ei achosion, nac i osod y cosbedigaethau 
mewn grym. Heb ddyben ni byddai o unrhyw 
fudd na gwerth. 

Gellir, ysgatfydd, gynwys yr amrywiol gym- 
deithasau sydd yn mhlith dynion ar y ddaear 
dan yr enwau dilynol; cymdeithasau teuluaidd : 
cymdeithasau gwladwriaethol; cymdeithasau 
crefyddol ; cymdeithasau dyngarol; cymdeithasau 
celfyddydol; a chymdeithasau breiniol neu 
frawdol. Yn 1. Cymdeithasau teuluaidd. Nid 
yw y teulu amgen cymdeithas fechan, yn yr hon 
y mae y gwr yn ben; y wraig, y plant, a'r gwas- 
anaethwyr yn aelodau ; ewyllys y gwr yn rheol ; 
a dedwyddwch a chynhaliaeth y teulu yn ddyben, 
Hon yw y gymdeithas benaf yn y byd, 2, Cym- 
deithasau gwladwriaethol. Wrth y rhai hyn y 
meddylir gwledydd, neu deyrnasoedd. Nid yw 
teyrnas amgen cymdeithas helaeth, yn yr hon y 
mae y brenin yn ben; y deiliaid yn aelodau ; y 
gyfraith ynrheol; a deddfau cosbawl yn furiau; 
a dyogelwch a llwyddiant y deiliaid yn ddyben, 
Wedi i deuluoedd amlhau, ac i'r byd gael a 
boblogi, gwelwyd yn angenrheidiol er cysur 
dyogelwch, a manteision teuluoedd cymydog- 
aethol, i amrywiol o honynt uno â'u gilydd yn 
gymdeithas eang dan yr enw gwlad neu deyrnas 
tan olygiad yr un pen. 3. Cymdeithasau ced 
yddol. Wrth y rhai hyn y meddylir eglwysi 
Cristionogol; sef, cynulleidfaoedd o Gristionoo- 
ion yn cyfarfod â'u gilydd yn yr un lleoedd 
mewn cyfamod â'u gilydd, ac a Duw, i'w addoli 
ef yn ol trefn ei air. - Yn y rhai hyn, Crist yw y 
pen—cCristionogion yw yr aelodau—gair Duw 
yw y rheol—dysgyblaeth tŷ Dduw yw y cosb- 
edigaethau—a gogoniant Duw, ac iechydwriaeth 


CYM 


262 


CYM 


dynion yw y dybenion. Y rhai hyn yw y cym- 
deithasau anrhydeddusaf a mwyaf pwysig dan y 
nefoedd. Y maent yn ddwyfol o ran eu sefydl- 
iad; yn gynulleidfaol o ran eu ffurf; ac yn ys- 
brydol oran eu natur a'u dybenion. 4. Cym- 
deithasau dyngarol; sef y cyfryw a ffurfiwyd 
gyda golwg ar fudd a lles ysbrydol dynion. Fel 
y byddo crefydd yn ymhelaethu, y mae haelioni 
a dyngarwch yn cynhyddu; ac fel y byddo y 
rhai hyn yn ychwanegu, bydd i gymdeithasau 
dyngarol amlhau. Y mae y rhai hyn yn llu- 
osog iawn yn ein; gwlad ni yn y dyddiau hyn: 
rhai o honynt yn golygu lles tymhorol dynion, 
megys y cymdeithasau er budd y deillion, y 
mudion, yr hen, y methedig, y gweddwon, am- 
ddifaid, a'r methdalwyr; eraill yn golygu eu 
lles ysbrydol a thragywyddol, megys y cym- 
deithasau beiblaidd, y cymdeithasau cenhadol, 
cymdeithas y traethodau, y gymdeithas Wyddel- 
ig, cymdeithas yr ysgolion sabbathol, a'r cym- 
deithasau er dwyn yn mlaen grefydd yn mhlith 
y morwyr; eraill yn golygu lles tymhorol ac ys- 
brydol dynion, megys y gymdeithas heddwch, 
&c. 5. Cymdeithasau celfyddydol, sef y rhai a 
fìurfir gyda golwg ar gynydd y celfyddydau a'r 
gwybodaethau; megys y gymdeithas freninol a 
ffurfiwyd yn Nghaerludd dan nodded y brenin 
Siarls II; y cymdeithasau amaethyddol, &c. 
6. Cymdeithasau breiniol a brawdgarol, y rhaì a 
ffurfir gan drigolion trefi a chymydogaethau, er 
cynhorthwyo eu gilydd mewn cystudd a henaint. 
Yn y rhai hyn y mae erthyglau, llywydd, swydd- 
ogion, a thrysorfa. Cymdeithasau Brydain, a 
phob gwlad arall, yw eu gogoniant. 

Gwell yw dau nag un—llawer nag ychydig, 
yw llais anian a Beibl. Y mae cymdeithasau 
cyfreithlon yn fuddiol, yn 1. 7 greu a meithrin 
undeb a brawdgarwch rhwng dynion a'u gilydd. 
Nid oes dim ag sydd yn harddach a gwell mewn 
byd ac eglwys, nag undeb a chariad; ac nid oes 
dim wedi bod yn fwy llesiol, fel moddion i fagu 
ameithrin y cyfryw bethau, na ffurfiad a chyn- 
nydd cymdeithasau; yn neillduol cymdeithasau 
crefyddol a dyngarol. Pa faint o ragfarn ac 
anghariad y mae y cymdeithasau beiblaidd a 
chenhadol wedi bod yn offerynol i'w dynu i lawr 
a'i ddystrywio, rhwng pleidiau crefyddol? yn- 
ddynt y gwelir dynion o wahanol wledydd, ieith- 
oedd, tybiau, ac ymarferiadau, yn aml yn rhoddi 
deheulaw cymdeithas i'w gilydd, ac yn cyd- 
weithredu yn dawel, ac o un galon, i ddwyn yn 
mlaen y dyben cyffredin... Y mae cymdeithasau 
brawdol a ehelfyddydol yn tueddu at yr un peth ; 
oblegyd ynddynt y mae dynion yn cael cyfeill- 
achu â'u gilydd na chawsent byth gyfleustra nac 
achlysur i wneuthur hyny, oni bai y cyfryw gym- 
deithasau. Ynddynt yn aml y mae yr Iuddew 
a'r cenedlddyn—yr eglwyswr a'r ymneillduwr— 
y cyfoethog a'r tlawd, yn gydymgyfarfod, wedi 
anghofio eu gwahaniaethau, gan gydfwynhau y 
breintiau perthynol i'r gymdeithas y perthynant 
iddi. Onid yw hyn yn tueddu yn fawr iladd 
rhagfarn, ac i fagu a meithrin undeb a heddwch ? 
2. I ddwyn oddiamgylch a sicrhau y dybenion ag 
oedd mewn golwg yn eu ffwfiad a'u sefydliad, 
Gwell yw dau nag un, a llawer nag ychydig, i 
ddwyn oddiamgylch bob gorchwyl. Ni wna un, 
bydded ei fod mor alluog ag y byddo, ond 


ychydig arei ben eihun. _ Ond llawer yn nghyd, 
er na byddont ond gweiniaid, a wnant bethau 
mawrion. Gwelir hyn yn amlwg yn y morgrug 
a'r gwenyn ; y rhai a ffurfiant eu hunain yn gym- 
deithasau rheolaidd, ac a gydunanti ddwyn oddi- 
amgylch yr un dyben cyffredin. Y mae yr un 
peth i'w ganfod yn amlwg yn llwyddiant y cym- 
deithasau beiblaidd a chenhadol. Cyn eu ffurfio, 
nid oedd ond ychydig yn cael ei wneuthur tuag 
at oleuo ac efengyleiddio y byd. Wedi eu ffurfio, 
y mae llawer yn cael ei wneuthur. Gellid hel- 
aethu llawer yn y ffordd hon; a dwyn enghreifft- 
iau amlwg o'r buddioldeb ag sydd yn deilliaw 
yn y dull hwn, oddiwrth ffurfiad a_ sefydliad 
cymdeithasau brawdol a dyngarol, Ond gan 
nad yw hyny yn perthyn yn uniongyrchol i'n 
hamcan, nyni a'i gadawn heb sylwi dim arno. 

Y mae i'r saint gymdeithas â Christ ; â Duw 
yn Nghrist; ac â'u gilydd trwy Grist, yn yr 
efengyl. Y mae i'r saint, yn 

I. Gymdeithas â Christ, 1 Cor. i. 9. Y mae 
hon yn cynwys, yn l. Adnabyddiaeth o hono, 
Ioan xvii. 3; Phil.iii. 10; l Ioan v. 20. Nis 
gall fod cymdeithas rhwng neb â pherson nad 
ydyw yn ei adnabod, ac nis gwyr ddim am dano, 
2. Cariad ato. “' Yr hwn sydd yn fy ngharu i, 
(medd Crist) a gerir gan fy Nhad i; aminau a'i 
caraf ef, ac a'm hegluraffy huniddo.” A thra- 
chefn, “Os car neb fi, efe a geidw fy ngair i; 
a'm Tad a'i car yntau, a nyni a ddeuwn ato, ac a 
wnawn ein trigfa gydag ef,” Ioan xiv. 21, 23. 
Nid oes, ac nis gall cymdeithas fod, rhwng dau 
berson nad ydynt yn caru eu gilydd. 3. Tebyg- 
olrwydd iddo, mewn anian ac ymddygiad. “Pa 
gysondeb sydd rhwng Crist a Belial ?”' 2 Cor, vi. 
15. “Pob cyffelyb ymgais,” medd y ddihareb 
Gymreig. 4. Undeb âg ef, 1 Ioan v. 20. 5. Cy- 
feilach âg ef yn llwybr moddion a chyfryngau, 
Job xxiii. 3—5; Ioan xv. 15. 6. Cydgyfranog- 
iad a chydfwynhad elw, Ioan xvii. 22. Y mae'r 
gair gorvwvua, yr hwn a gyfieithir cymdeithas, yn 


.y Testament Newydd, yn arwyddo cydgyfranog- 


iad elw. Y mae cymdeithas rhwng y saint â 
Christ, yn ei natur, ei waith, a'i feddianau. Y 
mae ei natur ef ynddynt hwy; a'u natur hwy- 
thau ynddo yntau. Gwnaeth a dyoddefodd y 
cwbl yn eu lle hwynt, a throstynt; ac iddynt 
hwy y mae y lleshad yn deilliaw o hyny, Ps. xvi. 
2. 3. Y maent hwy yn gydetifeddion â Christ; 
a chant eu cydogoneddu hefyd, Rhuf. viii. 17. 
Y mae Paul yn arwyddo ei ddymuniad am “ei 
gael yn Nghrist, &c., fel yr adnabyddai ef, a 
grym ei adgyfodiad ef, a chymdeithas ei ddy- 
oddefiadau ef, gan fod wedi ei gydffurfio â'i 
farwolaeth ef,” Philipiaid iii. 9, 10. Wrth 
ei ddyoddefiadau ef yr oedd yn meddwl, nid 
ei ddyoddefiadau ei hun dros Grist, ond dyodd- 
efiadau Crist drosto ef; canys nid rhesymol ei 
fod yn dymuno dyoddef; gan y buasai hyny yn 
erbyn anian. Y mae dynion yn adnabod cym- 
deithas dyoddefiadau Crist, pan yn meddwl llawer 
am danynt, yn eu natur a'u dybenion; pan yn 
meddu hawl yn y llesiant sydd yn deilliaw oddi- 
wrthynt; pan yn mwynhau y bendithion sydd 
yn dyfod i bechaduriaid trwyddynt; pan yn 
teimlo eu rhinwedd iachusol a santeiddiol; a 
phan yn cael eu cydffurfio â marwolaeth Crist, 
sef yn marw i bechod, fel y bu Crist farw dros 


CYM 


bechod. Hyn yr oedd Paul, a hyn hefyd y mae 
pob gwir Gristion yn ei ddymuno uwchlaw pob 
peth arall. 2 

II. A Duw, 1 Ioani. 6. Y mae hon yn cyn- 
wys, yn 1. Gymod â Duw, Rhuf. v. l.._ Ni ddi- 
chon cymdeithas fod lle nad oes cymod; canys, 
“ A rodia dau yn nghyd heb fod yn gytun?” 
Amos iii. 3; Na wnant ddim. _ Cilio oddiwrth eu 
gilydd, ac nid rhodio yn nghyd, a wna y rhainid 
ydynt gytun. Hyn a wna dyn gyda golwg ar 
Dduw, hyd nes ei fod wedi ei heddychu âg ef, a 
Duw âg yntau. 2. 7ebygolrwydd iddo, Eph. iv. 
24. Nid oes cymdeithas lle nad oes debygol- 
rwydd natur. Pa gyfeillach sydd rhwng cyf- 
iawnder ac anghyfiawnder? A pha gymundeb 
(xouveoua) sydd rhwng goleuni a thywyllwch? 
2Cor.vi14. Y mae Duw yn santaidd, a dyn 
wrth natur yn halogedig; ac hyd nes ei aileni, 
nid all fod cymdeithas rhyngddo â Duw, mwy 
na rhwng goleuni â thywyllwch. Yn yr adened- 
igaeth y mae dynion yn cael eu gwneuthur yn 
gyfranogion o'r dduwiol anian, (Seac K0UU OL 
”vcewc,) ac felly yn cael eu haddasu i ddal cym- 
deithas â Duw, 2 Pedri. 4. 3. Undeb âg ef, l 
Cor. viii. 6. Undeb yw rhwymyn cymdeithas; 
ac nis gall hanfodi hebddo. Os torir yr undeb 
derfydd y gymdeithas. Yr undeb rhwng yr 
aelodau a'r coríff—y gwr a'r wraig —a'r gangen 
a'r winwydden, yw sylfaen y gymdeithas sydd 
rhyngddynt. Felly hefyd yr undeb cyfamodol a 
bywiol sydd rhwng Duw a'i bobl, yw sail y gym- 
deithas rhyngddynt hwythau. Pe darfyddai hwn, 
darfyddai y gymdeithas. 4. Cymundeb a_chyf- 
eillach, Gen.v.24; vi.9; 2 Cor. viii. 13, 14. Lle y 
mae cymdeithas y mae cymundeb, cyfeillach, 
cydymddyddan, cydgyfranogi, cydwledda, cyd- 
lawenhau, cydymdeimlo, a chydalaru. Y mae'r 
gangen yn derhyn o'r winwydden; yr afon 
o'r môr; a'r môr o'r afon. Y mae Duw 
yn cyfranu eì hun i'w bobl yn ei natur 
a'i fendithion ; ac y maent hwythau yn cyfranu 
eu bunain iddo yntau mewn cariad, mawl, a 
gwasanaeth, Y mae cydgyfranogi, cydym- 
ddyddan, cydwledda, cydymdeimlo, a chydla- 
wenhau melus a hyfryd rhyngddynt; ac yn hyn 
y mae bywyd a melusion y gymdeithas yn gyn- 
hwysedig. Hyn yw bywyd crefydd wirioneddol. 
5. Cydhawl a chydfeddiant, 1 Cor.iìi. 21—23; 
2 Cor. vi. 16, 18.. Y mae cymdeithas yn cyn- 
wys cydfeddiant. Gydgyfranogiad /gotvovia, 
budd ac elw ydyw. Y maeambell gymdeithas 
yn rhoddi hawl i'r aelodau, nid yn unig yn y 
budd a'r elw perthynol iddi, ond hefyd yn eu 
| gilydd: megis y gymdeithas rhwng y pen, y 
' coríf, a'r aelodau—y gymdeithas rhwng y gwr 
a'r wraig, &c. Yn yr un modd y mae gan Dduw 
hawl yn ei bobl, a'i bobl ynddo yntau; a hyny 
trwy rinwedd y gymdeithas sydd rhyngddynt. 
Rhoddodd ef ei hun iddynt hwy ; a rhoddasant 
hwythau eu hunain iddo yntau. Beth bynag 
sydd ganddo ef, y mae ganddynt hwythau hawl 
ynddo; a pha beth bynag a feddant hwythau, y 
mae ganddo yntau hawl ynddo. Ei ran ef ydynt 
hwy; a'u rhan hwythau ydyw yntau. 

III. A'u gilydd, yn a thrwy Grist, I Ioani. 9; 
Phil.;. 5. Y mae hon, fel y lleill, yn cynwys 
undeb, cyfeillach, hawl, a chydgyfranogiad elw, 


263 


CYM 


Un gymdeithas yw eglwys Dduw drwy'r nefoedd 
a'r ddaear, Can, vi. 9; ac y mae ei gwir aelodau , 
oll mewn undeb â'u gilydd, ac yn gydgyfranog-/ 
ion o'r lleshad. Cyd-ddinasyddion ydynt; yr| 
un teulu, sef teulu Duw, Eph. ii. 19. Y maent 
oll yn aelodau o'r frawdoliaeth ar yr hon y mae , 
Duw yn ben, a Christ yn llywydd; ac y mae | 
iddynt gymdeithas â'u gilydd, a'u cymdeithas | 
hwy yn wir sydd gyda'r Tad, a chyda'i Fab ef 

Iesu Grist. Gellir ystyried cymdeithas y saint, , 
medd Mr. Buck, yn gymdeithas o ddyled- 
swyddau, Rhuf. xii. 6; 1 Cor. xii. 1; 1 Thes. v. | 
17,18; Iago v.16; o ordinhadau, Heb. x. 24 ; 
Act. ii. 46; o rasau, cariad, llawenydd, &c., ; 
Heb. x. 24; Mal. iii. 16; 2 Cor. viii. 4: o hawl. 
neu feddiant ysbrydol, ac weithiau, tymhorol, / 
Rhuf. xii. 4, 13; Heb, xiii. 16 ; oddyoddefiadau, ' 
Rhut xv. 1 2; Gal vi 2; Rhuf xn. o5 ac0 

dragywyddol ogoniant, Dat. vii. 9.” Dywed; 
Cruden, “fod y gymdeithas hon yn weithredol a | 


dyoddefol; hyny yw, ei bod yn gynhwysedig yn | 


gystal mewn gwneuthur daioni i'w gilydd, ac / 
mewn derbyn Ìles oddiwrth eu gilydd. Y mae, 
medd efe, amryw fath o gymdeithas rhwng y 
saint a'u gilydd, megys yn 1. Cymdeithas mewn 
athrawiaeth neu grediniaeth, Act. ii. 42; Gal. ii. 
9. 2. Mewn cynghor, Heb. x. 24, 25. 3. Mewn 
dyddanwch, Eph. v. 19; J Thes. iv. 18. 4, Mewn 
gostyngeiddrwydd, neu ymostyngiad, Rhuf. xii. 
10; Eph. v. 25. 5. Mewn cariad, Rhuf. xii. 10. 
6. Mewn tosturi, neu gydymdeimlad, Rhuf. xii. 
16. 7. Mewn gweddi, Eph. vi. 18, 19. 8. Mewn 
cynhorthwyo a diwallu anghenion eu gilydd, 
Act. iv. 32, 34, 35.” 

Y mae yn deilwng o sylw yn y lle hwn, fod y 
gair govvvvia, yn cael ei gyfieithu cymhorth yn 
Rhuf. xv. 26; a chyfraniad yn 2 Cor.ix. 13; a'i 
fod mewn modd amlwg, yn golygu y casgliad yr 
oedd yreglwysi yn ei wneuthur tuag at ddiwallu 
anghenion y tlodion. Tybia rhai fod hyn yn 
ddyledswydd arbenig, barhaus, yn eglwysi Crist, 
yn mhob lle, ac oes, hyd ddiwedd amser; ac mai 
hyn a olygir wrth gymdeithas (gowewa) yr 


— 


apostolion, Act. ii. 42; ac mai at yr un peth y ; 


cyfeiria yr apostol wrth ddywedyd, “Ond 


gwneuthur daioni a chyfranu, neu a'r gymdeithas 


(Kowxtea,) nac anghofiwch,” Heb. xiii. 16. Pa 
fodd bynag, y mae Justin Martyr yn hysbysu 
fod pob un o ddysgyblion Crist ac oedd yn 
alluog, yn ei amser ef, yn uniongyrchol ar ol 
gweinyddiad swper yr Arglwydd, yn cyfranu yn 
ol ei allu at yr achos hwn ; a bod. y casgliad yn 
cael ei ymddiried i ofal yr esgob, yr hwn.a gyf- 
ranaio hono at angen y gweddwon a'r amddifaid, 
y tlodion a'r helbulus, y carcharorion, dyeithr- 
iaid, a'r ymdeithwyr. Gwel Lord King's In- 
guiry: part i chap. 6. 

Y mae cyfarfodydd gweddi, a chyfeillachau 
crefyddol, yn gystal a chydgyfranogiad o swper 
yr Arglwydd, yn gwneuthur i fyny ranau arbenig 
o gymdeithas eglwysig; ac yn tueddu yn neill- 
duol at fuddioldeb yr aelodau, a'u cynydd mewn 
gwybodaeth. Y mae hyn yn dra hysbys i'r 
Cymry; oblegyd fod y cyfryw gyfarfodydd yn 
gyffredinol yn mhlith pob enwad o ymneilldu- 
wyr trwy y Dywysogaeth. Y mae yr un arfer- 
iad yn ffynu yn mhlith y Trefnyddion Wesleyaidd 


CYM 


264 


CYM 


trwy y byd; a thrwy Dduw, yn un achos o'r un- 
deb, y cydgordiad, a'r cariad a welir yn eu plith 
fel cyfundeb crefyddol. Y mae Mr. Brown, o 
Haddington, yn “ Hanes Eglwys Scotland,” 
(vol. iii. pp. 181—183,) yn dangos fod yr un ar- 
feriad yn ffynu gynt, yn yr eglwys hono. “ Yn 
eu diffyg o weinidogion ffyddlon (medd efe,) 
llawer o'r rhai mwyaf syml yn yr Alban a'r 
Iwerddon a gydymgynhullent ar y Sabbathau, 
ac achlysuron eraill, er mwyn gweddi a chyfeill- 
ach ysbrydol.” Gwrthwynebwyd yr arferiad 
gan Harri Guthri, o Stirling, ac eraill; eithr 
cafodd ei amddiffyn gan y meistriaid Hender- 
son, Borthwic, Rutherford, Livington, M“Lelan, 
&c. Gellir sylwi, na sefydlwyd nemawr o ar- 
feriad da yn eglwys Dduw erioed, na chy- 
fododd y diafol ryw rai i'w gwrthwynebu; 
ac mai'r offerynau mwyaf llwyddianus ac effeith- 
iol a ddefnyddir ganddo at y cyfryw orchwyl, yw 
gweinidogion y gair, a chrefyddwyr parchus. 
Ond ychydig y mae gwrthwynebwyr arferion da 
yn feddwl, mai y ffordd oreu i'w cynhyddu a'u 
cadarnhau yw eu gwrthwynebu. “ Os ydynt o 
Dduw, ni ellir eu diddymu” ond os o ddynion, 
darfyddant eu bunain. 

CYMHAR, (pâr.) cymhar, cydmar, cydym- 
aith; un tebyg i un arall; un yn cymeryd rhan 
yn, neu yn unedig âc un arall mewn rhyw achos. 
“Yr hwn a ysbeilio ei dad neu ei fam, ac a 
ddywed nid yw hyn gamwedd, sydd gymhar 
(mon, chavar,)i ddinystriwr,” Diar. xxviii, 24. 
Gelwir y wraig yn gymhar y gwr, a'r gwr yn 
gymhar y wraig, o herwydd fod tebygolrwydd 
oedran, &c., yn gyffredin rhyngddynt, a'u bod 
yn unedig mewn achos ac elw, Mal. ii. 14. 
Geilw Ioan ei hun, gyda golwg ar ei gyd- 
gristionogion, “'Eich brawd a'ch cydymaith 
(cvyxowevoc, cymhar) mewn cystudd, ac yn 
nheyrnas ac amynedd Iesu Grist,” Dat. i. 9. 
Megys pe dywedasai, “ Nulla est miseria piorum, 
nulla ajfliclio cujus me non. agnoscam participem,” 
— Leigh. Ond dywedir am un anfeìdrol fwy nag 
Ioan, '* Yn eu holl gystudd hwynt efe a gystudd- 
iwyd,” Esa. lxiii. 9. O gysur? O ryfeddod! 

CYMHARIAETH, (cymharu,) cyffelybiaeth ; 
cymhariad y naill beth â'r llall, i'r dyben i gan- 
fod y gwahaniaeth, neu y tebygolrwydd rhyng- 
ddynt. Gwel Cyffelybiaeth. 

CYMHELL, (pell) yn briodol a arwydda 
rhywmo rhyw un i gyflawni rhyw beth ag y 
byddo yn mhell o fod yn foddlawn i'w wneuthur; 
mewn iaith sathredig y mae yn golygu deisyf 
ar ryw un, gyda thaerineb diball, i wneuthur 
rhyw beth ag y byddo yn annhueddol ato, trwy 
osod rhesymau ac anogaethau cryfion o'i flaen, 
i'w dueddu at hyny. Yn yr ystyr olaf yn unig 
y mae i'w ddeall yn Luc xiv. 29, “ Cymhell 
(avwyxacov) hwynti ddyfod i mewn,” nid trwy 
ddirwyau, carchar, fflangellau, tân, ffagodau, 
&c., Ond trwy resymau, anogaethau, dagrau, 
esiamplau, &c. Yn y dull blaenaf y byddai y 
pabyddion gynt, ac y mae gormod eto, yn 
cymhell dynion ì gydffurfio â'u crefydd hwynt. 
Ond yn y dull olaf y mae Duw, Deut. xxxii. 29; 
Ps.l.22; Diar. viii. l, 2; Esa. i. 18—20; yr 
oedd Crist, Math. xi. 28—30; xvi. 24—26; a'i 
apostolion, Act. xviì. 2; xviii. 4; xxiv, 24,25; ac 


y dylai gweinidogion yr efengyl eto, 2 Tim. ii. 
24, gymhell dynion ìi fod yn ddysgyblion yr 
addfwyn Iesu. Yr unig ffordd iawn ì gymhell 
dynion i fyw yn grefyddol sydd trwy ddangos 
iddynt eu rhwymau, y budd o wneuthur, a'r 
perygl o beidio. Gall dirwyau, carchar, fân, a 
ffagodau, wneuthur rhagrithwyr; ond rhesymau 
yn unig, mewn cysylltiad â gweinidogaeth yr 
Ysbryd Glân, a wnant grefyddwyr gwirfoddol. 
“ Ffustio gras â phastwn” sydd oferwaith ffol. 
Ni ellir treisio'r ewyllys, na gwneyd crefyddwr 
gwirfoddol, heb enill cydsyniad yr ewyllys. Ni 
ellir caru na chredu, (yr hyn yw sylwedd cref- 
ydd,) yn groesi'r ewyllys. Cymhell trwy res- 
ymau, gan hyny, oedd yn unig yn ngolwg Crist. 
“ De persuasione guae vì et efficacia rationum pe- 
ragitur.”— Grotîus. 

CYMHELLIADAU, anogaethau taerion, neu 
dueddiadau cryfion. 

Y mae cymhelliadau naill ai yn fewnol neu 
allanol. Y rhai blaenaf a olygir Job xxxii. 18; 
a'r rhai olaf 1 Sam. xxviii. 25; 2 Bren.iv. 8; 
Math. v. 41; Luc xiv. 23; xxiv. 29; Act. xvi. 
16; 2 Cor. v. 14. Anogaethau yn cael eu cyf- 
lwyno ger bron y meddwl yw y rhai allanol; 
ystyriaethau, nwydau, serchiadau, tymherau, 
neu dueddiadau naturiol neu foesol, yw y rhai 
mewnol—megys cariad, neu gas; ofn, neu 
obaith; balchder, neu gywilydd. Fel hyn dy- 
wedir genym ein bod yn cael ein cymhell gan ryw 
un, neu gan ryw beth, i hyn yma neu hyn acw. 

CYMHORTH, (port4,) help yn cael ei roddi 
i un mewn taro, i'r dyben i'w ddwyn allan o'i 
gyfyngder. Y mae cymhorth yn rhagdybio 
angen, cyfyngder, caledi. Peth mewn cyfyng- 
der yw cymhorth. Nid yw i'w gael ond mewn 
caledi; ac ni cheisir, ni werthfawrogir, ac nis 
derbynir ef, oni fyddys yn teimlo yr angen am 
dano, a'r anmhosiblrwydd o wneyd hebddo. 
“Arglwydd, cadw; canys darfu am danom,” yw 


'iaith a theimlad y rhai sydd yn ymofyn am 


dano, ac yn ei gael gan Dduw, Math. viii. 25, 
Y mae cymhorth hefyd yn golygu fod yr hwn 
sy yn ei gael yn awyddus ac ymdrechgar am ddy- 
fod allan o'r cyfyngder y mae ynddo. Nid der- 
byniwr yn unig, yw ei wrthrych, ond cydymdrech- 
wrhefyd. Dichon nad all wneyd fawr, ond y mae 
yn cyduno â'r cynhorthwywr er dyfod yn rhydd. 
Y mae'n awyddus am gael eì ddymuniad, ac yn 
cydweithredu â'r cymhorth er caffael hyny. 
“Beth a wnawn ni? (neu beth sydd raid i ni ei 
wneuthur?) fel y byddom gadwedig,” yw iaith 
calon y rhai sydd yn ei geisio a'i gael, Act. ii. 
97; xvi. 29. Y maent yn awyddus a pharod i 
gydweithredu hyd y gallont. Nid segurwyr 
diog ydynt ddim; ond rhai effro ac awyddus i 
gyduno, yn llwybr moddion, er cyraedd dihang- 
fa. Nid yw cymhorth Duw'n cael ei roddi un 
amser, i segurwyr diofal a diymdrech, eithr i'r 
rhai effro a llafurus, er na byddont yn eu teimlad 
eu hunain yn alluog ì wneuthur dim. Er mai o 
ras y mae'r waredigaeth, eto o ras yn llwybr ym- 
drech y mae. Nid cymhorth fyddai heb hyn. 

““ Ynof fi y mae dy gymhorth,” ebe Duw am 
y deg llwyth, Hos. xiii. 9. Y mae yr un peth 
yn wirionedd am bobl Dduw eto. Y mae eu 
cymhorth nid yn unig yn dyfod oddiwrth yr Av- 


CYM 


265 


CYM 


bd ond y mae ynddo; ïe, efe yw eu cym- 
iorth, Gen. xv. 1. Mai yn Nuw y mae eu 


cymhorth sydd amlwg, os ystyrir yn 1. Beth y | 


mae'r cymhorth yn ei gynwys. Y mae yn cyn- 
wys eu holl angen, eu holl iechydwriaeth; sef 
iawn dros eu pechodau, Rhuf. v. 6; maddeuant 
llawn a rhad o bob anwiredd, Luc vii. 42; ad- 
newyddiad graddol ond hollol ar ddelw Duw, 
Ps. ciii. 3; 1 Thes. v. 23; adgyfodiad gorfoleddus 
olwch y bedd yn y dydd olaf, Phil.iii. 21; a 
thragywyddol ogoneddiad mewn corff ac enaid 
yn y nefoedd, I Ioan iii. 2; Judas 24. Pwy 
ond Duw a all effeithio y pethau hyn? 2. Tyst- 
iolaeth bendant ac eglur gair Duw ar y mater, 
Ps. lxviii. 20; Esa. xlv. 22. 3. Tystiolaeth 
gydunol y rbai oll sydd yn ei dderbyn, Esa. xlv. 
24; Jer. iii. 23 ; Dat. i. 5, 6. Yn mherthynas i'r 
cymhorth sydd yn yr Arglwydd i'w bobl, gellir 
sylwi, yn 1. Ei fod yn gymhorth addas; gan ei 
fod yn cynwys pob peth sydd arnynt ei angen, 
er eu hadferu i heddwch a ffafr Duw, ac i'w 
haddasui gymdeithasu âg ef, a'i fwynhau byth. 
2. Yn gymhorth digonol. Cymhorth cyflawn 
ydyw. Yr holl-ddigonol yw Duw. 
pob peth sydd bosibl, Math. xix. 26. 
gwyd y pwn sydd yn gorwedd ar ei bobl y mae, 
ond ei gymeryd ymaith yn hollol. Nid maddeu 
peth y mae, ond y cwbl. Nid santeiddio mewn 
rhan, ond yn gwbl o)l y mae. Nid cadw o fewn 
ychydig y mae Duw, ond yn hollol. 3. Yn 
gymhorth prydlawn. Cymhorth cyfamserol. 
(&uc evkaupov, mewn. amser cyfaddas,) y mae yn 
cael ei alw, Heb. iv. 16. Nid ydyw yn cael ei 
roddi cyn, nac ar ol y pryd, ond yn yr adeg. 
4, Yn gymhorth parhaus. “ Ymddiriedwch yn 
yr Arglwydd byth, o herwydd yn yr Arglwydd 
Dduw y mae cadernid tragywyddol,” Esa. xxvi. 
5. 5. Yn gymhorth rhad, Eph. ii. 8. 6. Yn 
gymhorth hawdd ei gael, Ps. xlvi. 1. 

CYMHWYSDUER, (pwys,) addasrwydd, cyf- 
addasrwydd, gweddusrwydd, uniondeb. 

Nid oes un cymhwysder yn angenrheidiol i 
bechadur er dyfod at Grist, yn amgen na'i fod 
yn bechadur ; mwy nag i glaf ddyfod at feddyg, 
yn amgen na'i fod yn glaf. Y mae yr Ysbryd 
Glân yn datguddio ei angen o Grist, yn nghyd 
âg addasrwydd Crist i ateb ei angen, i'r hwn 
sydd yn dyfod ato, a thrwy hyny yn ei dueddu 
i ddyfod : ond nid y cymhwysder i ddyfod ato yw 
hyny, eithr yr hyn sydd yn ei dueddu i ddyfod. 


Ei drueni, pechadurusrwydd, euogrwydd, ac | 


angen, yw ei gymhwysder: ac os dyfod a wna 
byth at Grist, fel y mae y daw, 

Yr unig gymhwysder ì ddyfod i eglwys Dduw 
yw chwant crefydd, a phenderfyniad sefydlog yn 
y meddwl i ymarferyd yn gyson a diwyd a_ holl 
gyfryngau o apwyntiad Duw, er ei chaffael a'i 
pherffeithio. Y mae dysgwyl i ddyn allu dy- 
wedyd ei fod yn feddianol arni wrth wynebu 
eglwys Dduw, ar y cyntaf, yn beth mor chwithig, 
ag a fyddai dysgwyl i blentyn adrodd ei wers 
wrth ddyfod i'r ysgol; neu i egwyddorwas wy- 
bod ei alwedigaeth cyn ei dysgu. 

Yr unig addasrwydd i fyned i'r nefoedd yw 
santeiddrwydd. “Heb santeiddrwydd ni chaiff 
neb weled yr Arglwydd;” h.y., ei fwynhau, 
Heb. xii. 14. 
yn y nefoedd; ond santeiddiad sydd yn addasu 


Cyfiawnhad sydd yn rhoddi hawl | 


iddi. * Gan ddiolch i'r Tad, yr hwn a'n gwnaeth 
ni yn gymwys (ìxavecavrì,) i gael rhan o eti- 
feddiant y saint yn y goleuni,” Col.i. 12. Yr 
Ysbryd Glan. yw'r santeiddydd; ond priodolir 
y gwaith yma i'r Tad, am mai efe a drefnodd y 
llwybr, ac a ddewisodd y gwrthrychau. Y mae 
pob dyn duwiol yn gymwys, mewn rhan, i'r 
nefoedd, er nad. yn hollol. Y mae yn feddianol 
ar dduwiol anian, er nad yw y gwaith da wedi ei 
berffeithio ynddo. Pe byddai marw newydd ei 
adeni, ni byddai yn addas i un lle ond y nefoedd. 
Dyma paham y dywedai Paul am dano ei hun, 
a'r Colossiaid, a'n gwnaeth nî yn gymwys. 

CYMHWYSIAD, (pwys,) y weithred o gym- 
hwyso, neu osod un peth at beth arall: cyf- 
addasu neu ddefnyddio rhyw amgylchiad neu 
wirionedd at wasanaeth, defnydd, a phersonau 
neillduol: priodoli peth i ryw un. 

Y cymhwysiad yw un o'r rhanau mwyaf 
pwysig o bregeth. Y mae yn gynhwysedig yn 
nygiad y gwirioneddau a drinir at deimladau, 
serchiadau, ac ymarferiad y gwrandawyr ; gyda 


| golwg ar eu hargyhbeddi, eu deffroi eu dy- 
Gydag ef | 
Nid ys- | 


chrynu, eu dyddanu, eu cysuro, eu gwroli, a'u 
diwygio. Y rhan debycaf o'r bregeth i wneyd 
lles i'r gwrandawyr yw'r cymhwysiad ; a'r rhan 
sydd yn galw am fwyaf o ddoethineb a ffyddlon- 
deb y pregethwr ydyw. Os dygwydd i bregeth 
heb gymhwysiad ynddi, wneyd lles i ryw un, 
bydd yn rhyfeddod; gan fod yn eglur nad oedd 
y pregethwr yn amcanu hyny ; ond mai yn hollol 
ddifeddwl, o'i du ef, y cymerodd hyny le. Dylai 
y cymhwysiadfod yn eglur, yn naturiol, yn ffydd- 
lon, yn dirion, yn wresog, doeth, pwysig, a byr. 
Pregeth heb gymhwysiad nid yw yn deilwng o'r 
enw, am nad yw yn debyg o wneyd lles. Y mae 
rhai pregethwyr yn cymwyso o hyd wrth fyned 
yn mlaen a'u pregethau ; ac eraill yn gwneyd hyny 
wrth derfynu. Pa un o'r ddwy ffordd sydd oreu 
nid hawdd yw benderfynu, gan fod hyny yn ymddi- 
bynu ar amrywiol o bethau ; megys ar ansawdd 
y testyn a'r mater, amgylchiadau a sefyllfa y 
gwrandawyr, yn nghyd â doniau a medrusrwydd 
y pregethwr. Megys y dylai y pregethwr gym- 
hwyso y bregeth at y gwrandawyr, felly y dylai'r 
gwrandawyr ei chymhwyso atynt eu hunain; 
oblegyd heb hyny bydd holl gymhwysiad y 
blaenaf yn debyg o fod yn ofer. 

Y mae bendithion yr iechydwriaeth yn cael 
eu cymhwyso at ddynion pan y maent yn teimlo 
eu rhinweddau, ac yn cael eu gwneyd yn feddian- 
olarnynt. Gwaith yr Ysbryd Glân yw hwn. Y 
mae dynion yn cymhwyso yr addewidion atyn£ 
eu hunain, pan yn eu credu a'u defnyddio er eu 
cymhorth a'u cysur. 

CYMANFA, Heb. NYp, micra, Groeg, 
mavnyvpuc, Llad. Convocatio, Saes. Council, or 
Assembly; cynulleidfa, tyrfa; yn neillduol, cyn- 
ulliad o weinidogion wedi ymgasglu i'r dyben i 
ymgynghori yn nghylch achosion eglwysig. 

CYMANFA GYFFREDINOL, ( Ecumenical) 
yw un a dybid ei bod yn cynrychioli holl gorff yr 
eglwys Gristionogol. Ond y mae yn amlwg fod 
lle digonol i amrywiaeth barn yn nghylch natur 
cyfansoddiad cymanfa gyffredinol yn yr ystyr 
eglwysig o'r gair; ac na chyfarfu un gymanfa 
erioed, ag y gallasid yn briodol ci galw felly. Pa 
fodd bynag, y mae y Pabyddion yn cyfrif 18 o'r 


CYM 


266 


cyfryw gymanfaoedd ; Bulinger 6 ; Dr. Prideaux, 
7; ac Esgob Beveridge, 8, y rhai, medd efe, 
ydynt yr holl gymanfaoedd cyffredinol a gynhal- 
iwyd er amser yr ymerawdwr Cristionogol cynt- 
af. Os mabwysiadir y rhifedi ag y dadleuir 
drosto gan yr ysgrifenwyr pabaidd, rhaid dos- 
barthu y cwbl i ddwy ddosbarth; sef, y rhai 
dwyreiniol a gorllewinol. Y rhai blaenaf a alwyd 
gan yr ymerawdwyr, a'r olaf gan y Pabau.. Y 
drefn yn yr hon y dygwyddasant ydyw yr un 
ganlynol :— 
Wyth cymanfa ddwyreiniol. 

1. Un Nicea, yn Bythinia, yn y flwyddyn 325, 
yr hon a eisteddodd dros 2 fis, ac a achlusurwyd 
trwy y cyfeiliornad Ariaidd. Y mae awdwyr 
yn amrywio yn nghylch rhifedi yr esgobion ag 
oeddynt yn cyfansoddi y gymanfa hon. Dywed 
Eusebius mai 250, ond Socrates a ddywed eu 
bod yn 318. Anrhydeddodd yr ymerawdwr ei 
hun hi â'i bresenoldeb. Hosius, esgob Codova, 
yn Spaen, gwr o dduwioldeb a dysgeidiaeth hel- 
aeth, oedd y llywydd. Yn y gymanfa hon y 
cymhwyswyd y gair O uoovcuoc, o'r un sylwedd, 
at Grist i ddynodi unoliaeth ei natur âg eiddo y 
Tad. Yn hon y cyfansoddwyd y credo a_elwir 
Credo Nicea, yr hon a arwyddwyd gan yr holl 
esgobion cynrychiol, oddigerth ychydig Ariaid. 

2. Un gyntaf Caercystenyn, ( Oonstantinople,) 
yn 381, yr hon a gynullwyd gan yr ymerawdwr 
Theodosius, i'r dyben i wrthwynebu cyfeiliorn- 
adau Sabelius, Marcelus, Photinus, ac Apoli- 
naris, y rhai o hyd a ddysgid mewn modd mwy 
neu lai dirgelaidd; ac hefyd i'r dyben i sefydlu 
yn fwy penodol rai pynciau perthynol i Gredo 
Nicea yn erbyn yr Ariaid, yn neillduol trwy 
wneuthur ychwanegiadau dangosol o grediniaeth 
yn nwyfoldeb yr Ysbryd Glan, Yn y gymanfa 
hon yr oedd 150 o breladiaid yn gynrychiol. 

3. Un Ephesus, yn 431, yn cynwys 200 o 
esgobion wedi ymgyfarfod, i'r dyben i farnu yr 


heresi Nestoraidd, yr hon mewn modd pwysig | 


a gondemniwyd ganddynt, gan gadainhau y 
ddedfryd a gyhoeddwyd y flwyddyn o'r blaen 
yn erbyn Nestorius, gan y Pab Celestine I. 
mewn cymanfa a gynhaliwyd yn Rhufain, 

4. Un Chalcedon, yn 45l, yn gyfansoddedig 
o 600 ; ac yn ol eraill, o 600 o esgobion. Con- 
demniodd hon gyfeiliornndau Eutychus, yr hwn 
a haerai nad oedd ond un natur yn Nghrist. 

5. Ail un Caercystenyn, yn 553, yr hon a 
alwyd yn nghyd gan Justinian, ac a gyfansodd- 
wyd o 165 o esgobion. Prif weithred hon ydoedd 
condemnio yr hyn a elwir “* Y Tair Penod,” wrth 
yr hyn y golygir ysgrifeniadau Theodore o Mop- 
suesta, Theodoret o Cyr, ac epistol Ibas at Maris, 
y Persiad. Cyhoeddodd hefyd anathema yn 
erbyn Origen, Arius, Macedonius, ac eraill. 

6. Trydedd un Caercystenyn, yn 6S0, yn 
cynwys yn nghylch 200 o hreladiaid, y rhai a 
adnewyddasant euogfarniad yr heresi Monoth- 
elitaidd, yr hon a gynwysai nad oedd ond un 
ewyllys yn Nghrist, a'r hon a gondemniwyd 
mewn cymanfa yn Rhufain, y flwyddyn o'r 
blaen. 

7. Un Nicea, yn 787. Y gymanfa hona gyf- 
enwir yn gyffredin ail gymanfa Nicea, a gyfarfu 
y flwyddyn o'r blaen yn Caercystenyn, eithr a 


derfysgwyd yn y fath fodd yn orthrech yr 
Inconoclaid, fel y gorfu ar yr aelodau ymadael 
a'u gilydd, a chyfarfod mewn lle arall. Yr oedd 
350 o esgobion yn hon, heblaw amryw fynachod 
ac offeiriaid, y rhai a ddaethant i benderfyniad 
yn nghylch cyfreithlondeb perthynedigol delw- 
addoliaeth ; yr hyn a achosodd ei sefydliad a'i 
gynydd. ? 

8. Pedwaredd un Caercystenyn, yn 869 ; prif 
weithred yr hon ydoedd diswyddiad Photius, yr 
hwn a ymwthiodd i esgobaeth Caercystenyn, ac 
adferiad Ignatîus, yr hwn a gawsai ei fwrw allan 
o honi yn anghyfreithlon. 


Deg cymanfa orllewinol, 


1. Yr un Lateraidd, yn y flwyddyn 1123; yr 
hon a elwir felly o herwydd ei chynal yn mhalas 
y pab, yr hwn a elwir Lateran, oddiwrth Laterus, 
pendefig Rhufeinig, ty yr hwn a roddwyd i'r pab 
a'i olyniaid gan Cystenyn. Cafodd hon ei galw 
yn nghyd gan y pab Calixtus II , yr hwn ei hun 
a flaenorodd ynddi. Sefydlodd hon mai eiddo 
yr eglwys yn unig oedd cynhysgaeddu personau 
mewn meddiant o urddau eglwysig; ac mai trais 
ydoedd arferiad tywysogion gwladol o roddi 
meddiant yn y cyfryw urddau. Cafodd gweddw- 
dod yr offeiriaid ei sefydlu hefyd yn hon; hyny 
yw, bod iddynt aros heb briodi. 

2. Yr ail gymanfa Lateraidd, yn 1139, yn gy- 
fansoddedig o yn nghylch mil o esgobion, dan 
arolygiad y pab Innocent II. _ Penderfynodd hon 
yn nghylch etholiad y pab, a chondemniodd gy- 
feiliornadau Pedr de Bruys, ac Arnold o Brescia. 

3. Y drydedd gymanfa Lateraidd, yn 1179. 
Yn y gymanfahon, dan lywyddiaeth y pab Alex- 
ander III., 302 o esgobion a gondemniasant yr 
hyn yr ewyllysiant hwy alw yn “' gyfeiliornadau 
ac annuwioldeb y Waldensiaid a'r Albigensiaid.” 

4. Y bedwaredd gymanfa Lateraidd, yn 1215, 
yn cynwys 412 o esgobion, dan nawdd y pab 
Innocent III. Dybenion hon oeddynt adgaffael- 
iad y Tir Santaidd, adgyweiriad gwallau, a di- 
wreiddiad heresi. 

5. Cymanfa gyntaf Lyons, yn 1245, yr hon a 
alwyd yn nghyd i'r dyben i ddwyn yn mlaen 
ryfeloedd y groes, adferu dysgyblaeth eglwysig, 
a diorseddu Ffredriec II., ymerawdwr yr Almaen. 
Penderfynwyd hefyd yn y gymanfa hon fod i 
gardinaliaid wisgo cwcyllau cochion. 

6. Ail gymanfa Lyons, yn 1274, yn yr hon yr 
oedd 500 o esgobion, ac yn nghylch mil o wyr 
llen israddog, yn gynrychiol. Prif ddyben hon 
ydoedd aduniad eglwys Groeg a Rhufain. 

7. Cymanfa Vienna, yn 1311, yn cynwys 
300 o esgobion, y rhai alwyd yn nghyd i'r dyben 
i ddarostwng y Marchogion Temlaidd—i euog- 
farnu y rhai cyhuddedig o heresi—ac i gynorth- 
wyo y Cristionogion yn Palestine. 

S8. Cymanfa Fflorence, yn 1439 a 1442, yn 
gyfansoddedig o 141 o esgobion, patriarch Caer- 
cystenyn, a chenhadau patriarchiaid Alexandria, 
Antioch, a Jerusalem. Trwy offerynoliaeth hon 
effeithiwyd ymwrthodiad â rhwyg o du y Groeg- 
iaid, ac â heresi o du yr Armeniaid. 

9. Y bumed gymanfa Lateraidd, yn 1512, yr 
hon a alwyd yn nghyd gan y pab Julius ÍI. 
Dyben hon oedd gwrthwynebu un arall a gyn- 
haliwyd gan naw o gardinaliaid o urdd uchel y 


CYM 


26'7 


CYM 


flwyddyn o'r blaen, yn Pisa, i'r dyben i osod 
atalfa ar elyniaeth, terfysg, a chyndynrwydd 
Julius. Cyhoeddodd hon y gymanfa gardinal: 
aidd yn schismaticaidd; diddymodd y gosodiad 
ymyrgar, a chadarnhaodd awdurdod esgob 
Rhufain. 

10. Cymanfa Trent, yr hon a alwyd yn nghyd 
ac a agorwyd gan Paul III. Parhaodd dros 
babaeth Julius III. a therfynodd dan babaeth Pius 
IV., yn y flwyddyn 1563. Ei gwrthrych pro- 
ffesedig oedd adgyweirio gwallau eglwysig; ond 
ei dyben gwirioneddol ydoedd llethu y diwygiad. 
Y penderfyniadau dilynol a gawsant eu sefydlu 
' ynddi, dan boen ysgymundod :—Yn 1. Bod holl 
lyfrau ysgrythyrol, yn gystal y rhai canonaidd 
ac apocryphaidd, yn meddu yr un awdurdod 
ddwyfol, hyd yn nod llyfr Baruc, yr hwn nid 
yw ar lechres cyfieithad eglwys Rhufain o'r ys- 
grythyrau. 2. Bod traddodiad yn achos ffydd 
ac ymarferiad, yn teilyngu yr un parch a'r Beibl, 
yn gymaint mai gair anysgrifenedig Duw ydyw. 
3. Bod yr ysgrythyrau santaidd i'w darllen a'u 
hesbonio yn ol y cyfieithad Lladinaidd, yr hwn 
yn unig yw yr un awdurdodedig. 4. Na ddylai 
neb, mewn ymorphwysiad ar ei ddoethineb a'i 
wybodaeth ei hun, ryfygu gwyrdroi yr ysgry- 
thyrau santaidd i'r dyben i roddi ei dybiau ei 
hun yn nghylch ffydd ac ymarferiad, yn groes i'r 
ystyr yn yr hon y derbyniwyd ac y derbynir 
hwynt gan yr eglwys, yr hon yn unig syddi 
benderfynu eu gwir ystyr a'u deongliad; nac 
ychwaith eu hesbonio yn 'groesi gydsyniad cy- 
ffredinol y tadau. 5. Mai ffydd (mewn cysyllt- 
iad a gweithredoedd da,) yw dechreuad, sylfaen, 
a gwreiddyn cyfiawnhad; gan fod y rhai a gyf- 
iawnheir yn cynhyddu yn y cyfiawnder a dder- 
byniasant trwy Grist, a hyny trwy eu gwaith yn 
cadw gorchymynion Duw ; ac nad yw y cyfiawn- 
had yn gynhwysedig yn unig mewn maddeuant 
pechodau, eithr ei fod yn cynwys hefyd adnew- 
yddiad a santeiddiad y dyn oddimewn trwy ras. 
6. Fod y Duw dyn, Crist Iesu, yn gynrychiol 
mewn modd gwirioneddol a sylweddol yn sacra- 
ment swper yr Arglwydd, dan ffurf y bara a'r 
gwin, ar ol iddo gael ei gysegru, yn yr hyn nid 
oes wrthddywediad; canys er ei fod o ran ei han- 
fodiad naturiol yn wastadol yn y nef, eto mewn 
modd sacramentaidd, ei fod yn gynrychiol o ran 
ei sylwedd mewn lleoedd eraill. Nad yw y 
sacramentau eraill yn meddu rhinwedd santeidd- 
iol, ond yn unig yn yr ymarferiad; ond bod 
sacrament swper yr Arglwydd yn ei feddu yn 
flaenoroli hyny; canys nid oedd yr apostolion 
eto wedi derbyn swper yr Arglwydd o ddwylaw 
Crist, pan y darfu iddo sicrhau iddynt mai ei 
gorff oedd efe yn ei roddi iddynt; ac mai cred- 
iniaeth yr eglwys, bob amser, ydoedd fod gwir 
gorff a gwaed Crist, yn nghyd a'i enaid a'i natur 
ddwyfol, yn gynrychiol dan y bara a'r gwin, yn 
union ar ei gysegriad.. Fod hyn yn cymeryd lle 
trwy rinwedd yr undeb naturiol a'r cydfynediad 

n ol yr hwn y mae cnawd a gwaed ein Har- 
glwydd adgyfodedig mewn undeb gwastadol, fel 
y mae cymaint yn cael ei gynwys dan un o'r 
ffurfiau ag sydd o dan y ddwy. Fod, trwy gy- 
segriad y bara a'r gwin, gyfnewidiad o'r ddau 
yn cael ei effeithioi wir gorff a gwaed Crist; yr 
hwn gyfnewidiad a eilw yr eglwys mewn modd 


addas yn draws-sylweddiad. Dylid, ar y cyfrif 
hwn, roddi addoliad dwyfol (Jatrial cultus,) i'r 
bara a'r gwin. 

Beth bynag a ellir ei ddywedyd mewn amddi- 
ffyniad i gymanfaoedd cyffredinol, y mae rhai o'r 
dynion doethaf wedi ameu eu defnyddioldeb. 
Dywed y Dr. Jortin, “ Eu bod yn cael eu canmol 
yn ormodol gan y pabyddion, yn nghyd a rhai pro- 
testaniaid — nad oeddynt ond casgliad o ddynion 
marwol ac anmherffaith—nad oedd rhai o,honynt 
yn gynulliadau duwinyddion duwiol a dysgedig ; 
eithr cabidylau o breladiaid terfysglyd, penboeth- 
ion, trawsarglwyddiaethol, ac anghyfiawn, y rhai 
a ewyllysient ddirgymell dynion i dderbyn eu 
holl dybiau hwy, er nad oeddynt yn meddu syn- 
iadau eglur o barth iddynt) eu hunain, gan ys- 
gymuno a gorthrymu pawb nas mynent ymos- 
twng mewn modd ymddibynol idd eu penderfyn- 
iadau.” Dr. Jortin's Works, vol. iii. charge 2. 

Cymanfaoedd taleithiol neu achlysurol, ydynt 
wedi bod yn dra lluosog. Yn Aix la Chappelle, 
yn y flwyddyn 816, cynhaliwyd cymanfa gyda 
golwg ar reoleiddio canonau eglwysi cadeiriol, 
Cymanfa Savonnieres yn 859, a roddodd yr enw 
Y Brenin Cristi »neiddiaf î feenin Ffrainc gyntaf; 
er na sefydlwyd ef fel cyfenwad y penadur hwnw 
hyd y flwyddyn 1469. Cynhaliwyd cymanfa yn 
Troyes yn 887, i'r dyben i derfynu y dadleuon o 
barth yr urddas ymerodrol. Ail gymanfa Troyes, 
1107, a sefydlodd gyntaf na byddai i'r offeiriaid 
briodi. Cynhaliwyd cymanfa yn Clermont yn 
1095; yn hon y sefydlwyd rhyfel y groes (cru- 
sade) gyntaf. Hyd yma yr esgobion a flaenorent 
ar y cardinaliaid.. Yn y gymanfa hon y rhodd- 
wyd yr enw Pab mewn modd arbenigol, yn wa- 
hanol oddiwrth esgobion eraill, ì ben yr eglwys. 
Yn hon hefyd y derbyniodd Huw, archesgob 
Lyons, gadarnhad y pab i flaenoriaeth ei esgob- 
aeth ef ar yr eiddo Sens. Yn nghymanfa 
Rheims, yr hon a alwyd yn nghyd gan Eugenes 
III., yn 1148, a'r hon a gyfenwir cymanfa Sis- 
tariaidd Gaul, ataliwyd noddwyr eglwysi rhag 
cymeryd mwy o wobrau nag oeddid yn arferol 
o'i roddi, dan boen difuddiad, a bod heb gladd- 
edigaeth eglwysig.  Lluddiwyd esgobion, diacon- 
iaid, isddiaconiaid, mynachod, a_ mynachesau, 
briodi, Yn y gymanfa hon sefydlwyd athraw- 
iaeth y drindod; ond ar ei therfyniad, galwodd 
y pab gynulleidfa yn nghyd, yn yr hon y cardin- 
aliaid a ffugiasant nad oedd ganddynt hwy aw- 
durdod i benderfynu pynciau athrawiaethol, eithr 
mai uchelfraint y pab oedd hyny. Yn nghyman- 
fa Sutrium, yn 1046, difreiniwyd tri o bersonau y 
rhai a arddelwasant iddynt eu hunain yr enw 
pab. Cynhaliwyd cymanfa Clarendon, yn Lloegr, 
yu 1164, yn erbyn Becket. Achlysurwyd cyman- 
fa Lombez yn ngwlad yr Albigensiaid, gan ryw 
ymrysoniadau yn nghylch yr Albigensiaid, 
Ffurfiwyd crusade mewn canlyniad, ac anfonwyd 
byddin iw diwreiddio hwynt.  Innocent III. a 
anogodd y rhyfel creulon hwn. Dominic oedd 
yr apostol, Iarll Toulouse yr offrwm, a_ Simon, 
Iarll Monfort, y llywydd, neu y prif. Cynhaliwyd 
cymanfa Paris yn 1210, pan y dedfrydwyd ar- 
ddansoddiadau Aristotle i'w llosgi, fel na byddai 
i goethiadau yr athronydd effeithio yn ddrwg ar 
feddyliau dynion, gan beri iddynt eu cymhwyso 
at grefydd. Cymanfa Pisa a_ ddechreuodd 


CYM 


268 


CYM 


Mawrth yr ail, 1409, yn yr hon y disweddwyd 
Benedict XIII. a Gregory XII. Cynhaliwyd 
cymanfa arall yn Pisa, yn 1595, yr hon a elwir 
weithiau yn gymanfa gyffredinol. Galwodd 
Lewis XII. o Ffrainc, gymanfa genhedlaethol 
yn Tours, yn 1510. Yr achos o hyn ydoedd ei 
gasineb mawr at y pab. Yr oedd y cardinal De 
Gurce yn gynrychiol yn hon, wedi ei anfon yn 


genad gan yr ymerawdwr; a chytunwyd i alw ! 


cymanfa gyffredinol yn Pisa. Murray's JTist. 
Relig. 

CYMEDROLDER, (medr,) y rhinwedd hono 
ag sydd yn galluogi dyni feddianu ei hun, neu 
i ymgadw wrth reol, neu o fewn terfynau addas 
a rhesymol, gyda golwg ar ei holl ymdriniaethau 
personol, aingylchiadol, a pherthynasol. 

Y gwrthwyneb ìi ormodedd yw cymedrolder. 
Y mae yn gynhwysedig mewn hunanlywyddiad, 
neu hunanlywodraethiad. Y mae'r gair Groeg 
eykparsu, a gyfieithir cymedrolder, 2 Pedr ì. 6, 
yn gyfansawdd o &y, EV, mwyhaol, a Kparoc, 
cryfder, neu xparew, gorchfygwyf, ac yn arwyddo 
gmataliad grymus oddiwrth rywbeth ag y byddo 
tuedd cryf ato yn yr ymataliwr. Oddiwrth y 
gair hwn y mae plaid yr Eucratiaid yn deilliaw, 
y rhai a alwyd felly o herwydd eu bod yn pro 
ffesu ymgadw yn gaeth oddiwrth fenywod, gwin, 
a chig. 

Er fod cymedrolder yn gyffredin, yn cael ei 
arfer am ddirwest, sef ymataliad oddiwrth or- 
modedd o fwydydd a_ diodydd, eto nid ydyw i'w 
gyfyngu at hyny yn unig; eithr y mae yn 
golygu tybiau, dymuniadau, ymdriniaethau, 
mwyniant, nwydau, a thymherau dynion, yn 
gystal a chwantau anlfeilaidd. _ /“irlus est omni- 
bus affectibus sese opponens ; hyny yw, Rhinwedd 
ydyw (cymedrolder,) ag sy'n ymwrio a'r holl 
nwydau. Dylai cymedrolder gael lle, yn 1. Yn 
ein tybiau yn ngbylch personau a phethau, yn 
neillduol yn nghylch Duw a chrefydd. “Na 
fydded i neb uchel synied (ukepgpovce ) yn am- 
gennagy dylid synied,” Rhuf. xii. 3. 
yn gystal ag mewn pethau eraill, “ Bydded eich 
arafwch (ro ewewec, cymedrolder,) yn hysbysi 
bob dyn,” Phil.iv.5. Diffyg o hyn yw llawer 
o'r achos o'r culni a'r pleidgarwch ag sydd mewn 
amryw grefyddwyr; a hyn hefyd a achosodd 
lawer o'r ymrysoniadau, ymraniadau, a'r erledig- 
aethau afu yn eglwys Dduw. Ymaeyndeilwng o 
sylw, mai dynionieuainc annysgedig, anwybodus, 
ac anmhrofiadol, yn gyffredin, sydd fwyaf ang- 
hymedrol gyda golwg ar eu daliadau crefyddol; 
abod dynion da yn gyffredin yn dyfod yn fwy 
cymedrol fel y maent yn heneiddio, ac mai y 
rhai callaf, dysgedicaf, duwiolaf, a mwyaf prof- 
iadol o honynt sydd yn fwyaffelly. Wrth hyn, 
nid ydym i feddwl eu bod yn myned yn fwy 
diofal a difater yn nghylch egwyddorion Cristion- 
ogaeth, ond eu bod yn yfed fwy-fwy o'i hysbryd 
tangnefeddus; ac yn myned yn fwy-fwy gos- 
tyngedig a hunan ymwadol, fel y maent yn agos- 
hau i fro yr hedd.. Dywed. Archesgob Tillot- 
son, am Mr. Gouge, anghydffurfiwr enwog, “ Ei 
fod yn caniatau i ddynion amrywio oddiwrtho 
hyd yn nod mewn tybiau ag oedd yn anwyl gan- 
ddo; ac os byddent ond yn ofni Duw, ac yn 
gweithredu cyfiawnder, eì fod yn eu caru yn 


Yn hyn, 


anwylaidd, gan nad pa mor bell y gallasent fod 
oddiwrth» ef yn eu tybiau yn nghylch pethau 
llai pwysig.” Dylid sylwi, fod dirfawr wahan- 
iaeth rhwng y dymher hon â phetrusder rhew- 
llyd y dyn amheugar ar un llaw, ac â ffyrnig- 
rwydd anhawddgar anyoddefgar ar y llaw arall. 
Tra y mae y Cristion goleu a phrcfiadol, “ yn 
eoddef ei frodyr sydd yn gwahaniaethu oddi- 
wrtho yn eu syniadau crefyddol, mewn cariad,” 
Eph. iv, 2, nid ydyw heb fod “ yn dal dirgelwch 
y ffydd mewn cydwybod bur,” 1 Tim. iii. 9. 
2. Yn ein dymuniadau gyda golwg ar barch, elw, a 
mwyniant tymhorol. “Na thrachwanta” sydd 
orchymyn dwyfol yn cael ei gyfeirio at bob dyn 
yn bersonol, ac ar ei ben ei hun, Rhuf. vii. 7. 
Nid ydyw yn anghyfreithlon i ni chwenych 
gwaredigaeth oddiwrth yr hyn. sydd anhyfryd ; 
ac hefyd meddiant a mwyniant helaethach o gy- 
suron ac angenrheidiau bywyd; ond os na bydd 
ein dymuniadau yn cael eu cyfyngu o fewn ter- 
fynau sobrwydd a rhesymoldeb, y maent yn sicr 
o'n niweidio. “ Y mae y rhai sydd yn chwenych 
(hyny yw, gyn trachwantu) ymgyfoethogi, yn 
syrthio i brofedigaeth amal, allawer o chwantau 
ynfyd a niweidiol, y rhai sydd yn boddi dynioni 
ddinystr a cholledigaeth,” I Tim. vi. 6. Dylem 
ystyried nad oes arnom eisiau ond ychydig, a 
hyny dros ychydig—bod Duw yn gofalu am 
danom, ac na etyl efe ddim daioni oddiwrth y 
rhai a rodiant yn berffaith,—bod pethau bydol 
yn annigonol yn y mwynhad, ac yn ansicr yn y 
perchenogiad - a bod llawer yn gystal ag ychydig 
o'r byd, yn aml, ynniweidiol. Ystyriaeth o hyn 
a barodd i Agur mab Iaceh ddywedyd wrth 
Dduw “Dau beth yr ydwyf yn eu gofyn genyt, na 
omedd hwynt i mi cyn fy marw, Tyn yn mhell 
oddiwrthyf ffordd gwagedd a chelwydd ; na ddyro 
i mi na thlodi na chyfoeth, portha fi a'm digonedd 
ofara. Rhagimi ymlenwia'th wadu di, a dy- 
wedyd, pwy yw yr Arglwydd? a rhag i mi fyned 
yn dlawd a lladrata, a chymeryd enw fy Nuw yn 
ofer,” Diar, xxx. /,.8, 9. 8. nm ein llafur a'n 
hymdriniaethau bydol. Dylem weithio, bod yn ddi- 
wyd, ïe, llafurio am y bwyd a dderfydd, ond nid yn 
unig nac yn benaf, Ioan vi. 27 ; 2 Thes. iii. 10; 
ceisio pethau y byd ond nid yn flaenaf, Math. vi. 
99; arfer y byd hwn, ond nid ei gamarfer, 1 
Cor. vii. 31. Yn y gormodedd y mae y niwaid 
a'r perygl. 4. Yn cin dysgwyliadau am ffyniant 
neu lwyddiant tymhorol “Iddo yn awr, y rhai 
ydych yn dywedyd, Heddyw neu y foru ni a awn 
i gyfryw ddinas, ac a arhoswn yno flwyd yn, ac 
a farchnatwn, ac a enillwn ; y rhai ni wyddoch 
beth a fydd y foru. Canys beth ydyw eich ein- 
ioes chwi? Canys tarth ydyw, yr hwn sydd dros 
ychydig yn ymddangos, ac wedi hyny yn diflanu. 
Lle y dylech ddywedyd, os yr Arglwydd a'i myn, 
ac os byddwn byw, ni a wnawn hyn, neu hyny,” 
Iagoiv.183,14,15. 5. Yn eìn mwynhad o gy- 
suron naiur, ac ynneillduol, o fwyniant anifeilaidd 
a phleser cig a gwaed; ac hefyd yn ein galar am 
golledion bydol. “Gan fod. yr amser yn fyr, y 
mae yn ol fod o'r rhai sydd a gwragedd ganddynt, 
megys pe byddant hebddynt; y rhai a wylant, 
megys heb wylo; a'r rhai a lawenhant, megys 
heb lawenhau; a'r rhai a brynant, megys heb 
feddu ; a'r rhai a arferant y byd hwn, megys heb 
ei gamarfer,” 1 Cor, vii, 29, 30, 31; h.y. dylai 


CYM 


269 


CYM 


yr ystyriaeth fod y» adeg yn gyfyngedig (kaupoc 
gve€crayyuevoc,) effeithio i reoleiddio ein serch- 
iadau at ein perthynasau agosaf; i gymhedroli 
ein galar ar ol cyfeillion trengedig, a than groesau 
a gofidiau bydol i lywyddu ein llawenydd pan yn 
cyfodi oddiwrth gysuron daearol a mwyniant 
anifeilaidd; i lywodraethu ein hawydd a'n gofal 
gyda golwv ar fasnach a meddianau bydol; aci 
reoli ein harferiad o bethau ac achosion bydol. 
Cawn garu ein perthynasau, ond nid eu fra 
serchu—tywallt deigryn teimlad, ond nid grwg- 
nachrwydd, tan groesau a gofidiau bywyd; 
. gwerthfawrogi a defnyddio cysuron bywyd, ond, 
nid gosod ein bryd arnynt, na gwneuthur gloddest 
o honynt; prynu meddianau ac etifeddiaethau, 
ond nid gosod ein calonau arnynt; arfer y byd 
hwn, ond nid ei gamarfer, sef oddiar gau- 
egwyddor, mewn modd anmhriodol, aci ddyben- 
ion anghyfreithlon. 6. Vn ein nwydau a'n tym- 
Aerau. Cawn ddigio, ond heb bechu, Eph. iv. 
26; llawenhau, ond nid yn ffol ac ynfyd, Preg. 
vii. 7 ; ond nid yn anghrediniol a disail, Es. xli. 
10; Diar. xxix. 24; Luc xii. 4; galaru, ond nid 
yn anghymedrol, 1 Cor. vii 30; gobeithio, ond 
nid yn achwyngar a grwgnachlyd, Galar. iii. 26. 
Y mae genyn anogaethau amryw a chryfion 
i'n cymhelli ymarfer ein hunain i gymhedrolder. 
Yn mhlith eraill, gellir enwi y rhai dilynol. Yn 
1. Gorchymyn Duw, “ Ychwanegwch at eich 
ffydd rinwedd ; ac at rinwedd wybodaeth; ac at 
wybodaeth gymhedrolder, &c., 2 Pedr. i. 6. 
2. Ein lles, cysur, a'n hanrhydedd ein hunain. Y 
mae cymhedrolder yn tueddu at iechyd y corff; 
gwelliant yr amgylchiadau; cryfdwr y cynhedd- 
fau ; estyniad y bywyd ; cysur y meddwl; ac an- 
rhydedd y cymeriad: ac anghymedrolder o'r 
ochr arall yn tueddu at afiechyd y corff; tlodi yr 
amgylchiadau; nychdod y cynheddfau ; cwtogiad y 
bywyd ; anghysur y meddwl; a dinystr a gwarth- 
ruddiad y cymeriad. 3. Cysur a budd ein perthyn- 
asau, cyfeillion, a chymydogion, yn mysg y rhaî yr 
ydym yn byw, ac â'r rhai y mae a fynom gn ein 
Aymdriniaelhau beunyddiol. Tra y mae y dyn 
cymhedrol yn gysurus ei hun, y mae yn gwneyd 
pawbiraddau yr un modd o'i amgylch. Tray 
mae yn buddioli a lleshau ei hun, y mae trwy ei 
esiampl, &c., yn tueddu i fuddioli eraill, yn neill- 
duol ei wraig, ei blant, a'i dylwyth. 4. Ain 
dedwyddwch tragywyddol. Y mae cymhedroldeb 
yn addasu ei ddeiliad i ymarferyd â dyledswyddau 
crefyddol, megys darllen y gair, gweddio, canu 
mawl, cyfranogi o swper yr Arglwydd—i dder- 
byn argrafliadau oddiwrth foddion gras, a gor- 
uchwyliaethau rhogluniaeth—i fod yn ddeiliad o 
ddylanwadau santeiddiol a chysurol yr Ysbryd 
Glân; ac yn rhan o'r santeiddrwydd hwnw heb 
yr hwn ni chaiff neb weled yr Arglwydd: tra y 
mae anghymedrolder yn anaddasu ei ddeiliad i 
gyflawni pob dyledswydd; yn caledu y galon; 
'yn fristâu yr Ysbryd Glân; yn anaddasu ei 
ddeiliad i ddal cymdeithas â Duw a'i bobl yn y 
byd hwn; ac yn ei gau allan o'r nefoedd yn y 
diwedd. Gwel yr ysgrythyrau canlynol, Dent. 
xxix. 18—21; Luc xxi. 34; Êph. v. 18; Col. iii. 
4; 0; Dat xxi. 8;.27 ; xxii. LO: 
CYMEDROLWR, (medr), cymhesurwr, cyla- 


fareddwr ; un canol rhwng dwyblaid i benderfynu 


dadleuaeth. 
2M 


Cymhedrolwr y gelwir y gweinidog a_ ddewisir 
yn flyneddol, i flaenori yn nghymanfa gyffredin- 
ol eglwys yr Alban, neu yn un o'r islysoedd 
perthynol i'r eglwys hono: hefyd y gweinidog a 
ddewisir yn gadeirydd yn nghymanfaoedd yr 
ymneillduwyr yn Nghymru a Lloegr, yn gystal 
ag yn eu cyfarfodydd chwarterol a misol. 

CYMERADWYAETH, (o cymer, undeb, cy- 
mundeb,) y weithred o dderbyn i heddwch â 
ffafr; derbyniad daionus, neu rasol; y sefyllfa o 
fod yn rhyngu bodd, ac yn mwynhau heddwch a 
ffafr rhyw un. 

Cymeradwyaeth gyda Duw, neu ger bron Duw 
a arwydda, bod mewn cymod a heddwch âg ef— 
bod yn mwynhau ei ffafr—bod yn dderbyniol 
ganddo—bod yn rhyngu ei fodd, Eph.i.6; 2 
Cor. v. 9. Y mae yr ymadrodd yn cael ei gym- 
hwyso, weithiau at bersonau, 2 Sam. xxiv. 23 ; 
Ezec. xx. 40, 41; xliii. 2/; Act. x. 35; 2 Cor. 
v. 9; Eph. i. 6; ac weithiau at wasanaeth, Ps. 
XX. 2; cxix. 108; Esa. liy. / ; Bxec. xx. 48; 
Mal. i. 8, 10, 13. 

Y mae cymeradwyaeth y person ger bron Duw, 
bob amser yn rhagflaenu cymeradwyaeth y gwa- 
sanaeth. Herwydd hyn, yr ydym yn darllen 
“ I'r Arglwydd edrych ar Abel, ac ar ei offrwm: 
ond nad edrychodd efe ar Cain, nac ar ei offrwm 
ef,” Gen. iv. 4. 5. Y mae hyn yn dangos nad 
yw cymeradwyaeth ein personau ger bron Duw 
yn gorphwys ar ddim o'n heiddo ei hunain; 
eithr ei fod yn hollol o ras, heb un. haeddiant na 
theilyngdod ynom ni. Derbyniad grasol ydyw. 
Felly yr arwydda y gair yapircw, a gyfieithir 
“gwneyd yn gymeradwy,” Eph.i.6. Pebuasai 
cymeradwyaeth y gwasanaeth yn rhaeflaenu 
cymeradwyaeth y person, gallasaid meddwl nad 
felly yr oedd yn bod; ond gan mai cymeradwy- 
aeth y person sydd yn rhagflaenu, y mae yn 
eglur mai o ras yn unig y mae hyny yn cymeryd 
lle. Pe dywedasid 1 Dduw edrych ar offrwm 
Abel, ac yna ar Abel ei hun, gallasid casglu mai 
teilyngdod ei/ offrwin ydoedd sylfaen cymera- 
dwyaeth ei berson, neu yr achos i Dduw edrych 
arno: ond ganmai ar Abel ei hun y dywedir 
iddo edrych gynt:f, ac nid ar ei offrwm, y mae 
yn eglur mai nid yn ei offrwm yr oedd yr achos 
o gymeradwyaeth ei berson, ond iddo gael ei 
gymeradwyo yn rhâd. “Yn yr anwylyd,” sef 
yn yr Arglwydd Iesu Grist, (hyny yw, mewn 
undeb â Christ, a thrwy ac ar gyfrif yr hyn a 
wnaeth ac a ddyoddefodd efe,) y cafodd Abel, ac 
y mae pawb yn cael cymeradwyaeth gyda Duw, 
Eph, i.6. Yr unig beth angenrheidiol er cymera- 
dwyaeth y person gerbron Duw, ydyw ei undeb 
gweithredol â Christ yr hyn sydd, o du y person 
yn cymeryd lle trwy ffydd. Y ma Crist yn 
gymeradwy ger bron Duw, Math. iii. 17, ac ynddo 
ef y mae yr hwn sydd yn credu yn Nghrist yn 
gymeradwy. Pâr i fod felly, tra y parhao Crist 
i fod felly, a thra y parhao yntau mewn undeb â 
Christ, yr hyn a fydd yn dragywydd, Rhuf. viii. 
38, 39. Cymeradwyaeth Duw o Grist, ac o'r 
gwaith a wnaeth, yw sail eì gymeradwyaeth o 
bersonau ei bobl, Heb. ix. 11—14._ Gras Duw 
yw yr achos cynhyrfiol o'u cymeradwyaeth 
ger ei fron; gwaed Crist, neu yr hyn holl a 
wnaeth ac a ddyoddefodd efe, yw yr achos rhin— 


CYM 270 


CYM 


weddol, neu haeddianol; ffydd yw yr achos cyf- 
ryngol; a'u hundeb â Christ, yr hwn o'u tu hwy 
sydd yn cymeryd lle trwy ffydd, yw yr achos 
gweithredol, Yr un peth yw cymeradwyaeth 
personau y saint ger bron Duw, a'u cyfiawnhad 
gyda Duw; oblegyd nid yw hwnw amgen eu 
derbyniad i heddwch a ffafr Duw yn unig ar 
gyfrif iawn Crist. Gwel Cyfiawnhad. Nid oes 
graddau yn nghymeradwyaeth eu personau ger 
bron Duw, gan nad oes graddau yn eu cymod â 
Duw, a'u cyfiawnhad ger ei fron. Ond nid felly 
y mae yn bod gyda golwg ar gymeradwyaeth y 
gwasanaeth ger bron Duw. Y mae graddau yn 
hwn ; oblegyd fod graddau yn natur, swm, maint- 
ioli, a phurdeb yr hyn a gyflawnir. Herwydd 
hyn y mae Paul “* yn deisyf ar yr Thessaloniaid 
yn yr Arglwydd Iesu, megys y derbyniasant gan- 
ddynt hwy pa fodd y dylasent rodio a rhyngu 
bodd Duw, ar gynyddu o honynt fwy-fwy.” 
1 Thes, iv. 1: a Phedr yn gorchymyn i'r rhai yr 
oedd efe yn ysgrifenu atynt, “ Eithr cynhyddwch 
mewn grâs a gwybodaeth ein Harglwydd Iesu 
Grist,” 2 Pedr iii. 18. 

I'r dyben i'n gwasanaeth fod yn gymeradwy 
ger bron Duw, y mae yn anhebgorol angenrheid- 
iol, yn 1. Bod ein personau yn gymeradwy ger eî 
fron, Gen. ìv. 4, 5. Nidderbynir yn gymeradwy 
genym ni yr hyn a wnelo y cyfryw nad ydynt yn 
mwynhau ein heddwch a'n ffafr, bydded cystal 
agy byddoynddo ei hun. Pafaint llai y gellir dys- 
gwyl i Dduw dderbyn gwasanaeth dynion yn gy- 
meradwy, os na fydd eu personau felly? 2. Bod 
defnydd a dull y gwasanaeth yn gyfryw ag y byddo 
Duw yn eì ofyn a'i geisio genym yn eiaw. Hwn 
yw unig reol ffydd ac ymarweddiad pobl Dduw 
yn mhob oes a gwlad, Dylem edrych gan hyny 
fod ein hufydd-dod yn ateb yn gyfangwbl a 
hollol i'r rheol hon; oblegyd ni dderbyn. Duw 
ddim yn gymeradwy ond can belled y byddo 
felly. ““Gwel (medd efe wrth Moses,) ar 
wneuthur o honot bob peth yn ol y portreiad a 
ddangoswyd i ti yn y mynydd,” Heb. viii. 5, 
Yr hyn a ddywedodd wrtho ef y mae yn ei ddy- 
wedyd gyda golwg ar ei air, wrth bob un o honom 
ninau. “* At y gyfraith gan hyny, ac at y dystiol- 
aeth,” â'n holl wasanaeth yn gystal a'n tybiau, 
i'w profi ; “ac osnad ydynt yn ol y gair hwn, hyny 
sydd am nad oes oleuni ynddynt,” Esa. viii. 20, 
3. Bod, ein. hegwyddor yn gywir, a'n dybenion yn 
onest wrih eu cyflawni. ““Onid ar v gwirionedd 
y mae llygaid yr Arglwydd?” Jer. v. 3. Medr 
ef gyd-ddwyn & gwendidau dynion, a'u maddau, 
ar gyfrif iawn Crist; ond ni fedr gyd-ddwyn â 
rhagrith, na chymeradwyo gau ddybenion yn 
neb, Esa. xxix. 13, 14; Mat. vi. 1—18; ; xv. 8, 9. 
Yr egwydtlor a ddylai ein cymhell i wasanaethu 
Duw, ydyw cariad atoef, ac af ei waith ; a'r dyben- 
ion a ddylai fod yn ein golwg, wrth eì wasanaethu 
ef, gyda golwg ar fod ein gwasanaeth yn gymer- 
adwy ganddo, ydynt ei ogoniant ef yn benaf, a'n 
les ein hunain ac eraill yn ail, I Cor. xiii. I— 
3; x. 31. 4. Bod ein hymddygiadau yn santaidd 
a diargyhoedd. Y mae Duw yn rhy lân i dder- 
byn gwasanaeth o ddwylaw aflan a halogedig. 
»» Wrth yr annuwiol y dywedodd yr Arglwydd, 
Beth sydd i tia fynegwch ar fy neddfau, neu a 
gymerech ar fy nghyfamod yn dy enau? Gan 
dy fod yn casâu addysg,” &c. Ps,, l. 16—21; 


gwel hefyd Esa.i.10—15; lxvi. 3,4. 5. Em 
bod nî yn eì gyflawni mewn ffydd yn enw Crist. 
“Heb ffydd anmhosibl yw rhyngu ei fodd ef; a 
pha beth bynag a wnelom, ar air neu ar weith- 
red, rhaid ini wneyd pob peth yn enw yr Ar- 
glwydd Iesu, gan ddiolch i Dduw a'r Tad 
trwyddo ef,” Heb. xi. 6; Col. iii. 17. “ Trwyddo 
ef gan hyny offrymwn aberth moliant yn was- 
tadol i Dduw, yr hyn yw ffrwyth ein gwefusau 
yn cyffesu i'w enw,” Heb. xiii. 15.. Gwneyd 
pob peth yn enw Crist, yw ei wneuthur mewn 
ymorphwysiad gostyngedig arno ef am gym- 
horth, ac am gymeradwyaeth ger bron Duw. Y 
mae cymaint o anmherffeithrwydd yn nglyn â'n 
gwasanaeth goreu yn y byd hwn, fel nas dichon 
fod yn gymeradwy ger bron Duw ond yn unig 
trwy ac ar gyfrif aberth Crist. Efe yw yr allor 
yr hon sydd yn santeiddio ein holl roddion, ac ar 
yr hon y mae ein holl wasanaeth a'n haberthau 
diolchgarol yn gymeradwy ger bron Duw yn y 
drydedd nef, Esa. lvi. 7. Efe hefyd yw'r 
“* angel sydd a'r thuser aur ganddo; i'r hwn y 
rhoddwyd arogldarth lawer, fel yr offrymai ef 
gyda gweddiau yr holl saint ar yr allor aur, yr 
hon sydd ger bron gorseddfainc Duw,” Dat. viii. 
3. Trwyddo ef y mae holl wasanaeth ei bobl yn 
dyfod yn gymeradwy ger bron y Tad. 6. Ein 
bod yn eì gyflawni yn yr Ysbryd Glân, a than eì 
ddylanwadau grasol a santeiddiol ef, Judas 20. 
Hwn yw y tân sydd yn ysu ein haberthau, ac yn 


.perieu bod yn dyrchafu oddiar allor cyfryngdod 


Crist, yn gymeradwy ger bron Duw yn y drydedd 
nef. 

Gan nad pa mor wael ac anmherffaith y dichon 
i wasanaeth y saint fod ynddo ei hun, eto y mae 
yn dderbyniol yn y nefoedd, os bydd yn cael ei 
gyflawni yn y dull a'r modd a nodwyd, “Ni 
chant (fel y dywed Mr. Boston,) fod heb eu 
gwobr am y cwpaneidiau o ddwfr oer a roddant i 
ddysgybl yn enw dysgybl. Er nad allent offrwm 
aur, arian, pres, na meini onyx, tuag at wasan- 
aeth y tabernacl, eto bydded iddynt ddyfod yn 
mlaen â'r hyn sydd ganddynt, pe na byddai ond 
blew geifr, ac nis gwrthodir ef; pe na byddant 
ond crwyn defaid, cant eu derbyn yn ddaionus, 
gan eu bod wedi eu lliwio yn goch, a'u trochi 
trwy ffydd yn ngwaed y cyfryngwr, ac wedi eu 
cyflwyno felly ger bron Duw. Y mae gorchwyl 
cyífredin iawn, os bydd wedi ei gyflawni mewn 
ffydd, a thrwy ffydd, pe na byddai. ond adeiladu 
darn o fur oddiamgylch y ddinas santaidd, yn 
cael ei gyfrif yn orchwyl mawr, Neh, vi. 3. Pe 
na byddai ond ychydig o olew wedi ei dywallt ar 
ben Crist, ni chaiff ei anghofio, Math. xxvi. 13. 
Cwpanaid o ddwfr oer yn unig, yn cael ei rhoddi 
yn enw dysgybl, i un o rai bychain Crist, ni 
chyll ei gwobr, Math. x. 42. Ie, ni chaiff 
cymaint ag un gair da_a ddiferodd o'u gwefusau 
dros Grist, ei adael heb ei goflyfru gan Dduw, 
Mal. iii. 16. Ac ni byddi ddeigryn ddyferu o'u: 
llygaid dros Dduw, fod heb gael ei osod yn ofalus 
yn ei gostrel ef, Esa.lvi. 8. Derbynir eu dy- 
muniad yn lle y weithred, a'u galar oblegyd 
diffyg ewyllys, yn lle yr ewyllys ei hun; canys 
os bydd parodrwydd meddwl o'r blaen, yn ol yr 
hyn sydd gan un y mae yn gymeradwy, nid yn 
ol yr hyn nid oes ganddo,” 2 Cor, viii. 12. 
Gwrandewir eu hocheneidiau yn y nef, pan nad 


CYH 


271 


CYM 


MT 


allont mewn modd addas eirio eu dymuniadau. 

mae ystyr y cyfryw ocheneidiau yn hollol 
ddealladwy yno, a dychwelir hwynt fel colomen 
Noa, â deilen olewydden (arwydd heddwch) yn 
eu culfìn, Rhuf. viii, 26, 27. Y mae eu hatlingau 
hwy yn fwy cymeradwy na thalentau dynion 
eraill, Y mae eu hymadroddion bloesg a dryll- 
iedig hwy yn swnio yn hyfrydach yn nghlustiau 
eu Tad nefol, nag areithiau mwyaf hyawdl a 
blodeuog y dynion nad ydynt yn Nghrist. Y 
ae eu llaishwy yn beraidd, hyd yn nod pan y 
mae arnynt gywilydd o'i herwydd; a'r olwg 
arnynt yn hardd, hyd yn nod pan y maent yn 
gwrido o herwydd eu hanmhrydferthwch, ac 
megys yn gwisgo gorchudd i'w cuddio eu hun- 
ain,” Can.ii. 14, P4d. Boston s Fourfold State, 
op. 292, 293. 

CYMERIAD, (cymer) enw, nodweddiad, bri, 
parch, ardduniant. Y mae cymeriad i'w ystyried 
naill ai yn naturiol neu foesol, Yr hyn yw dyn 
wrth natur, neu trwy greadigaeth yw ei gymeriad 
naturiol; yr hyn ydyw trwy bechod, neu trwy 
ras, yw ei gymeriad moesol. Y mae cymeriad 
moesol dynion naill ai yn dda neu ddrwg. Tri 
pheth sydd yn cyfansoddi cymeriad moesol; 
co wyddor, dyben, ac ymddygiad cyson a phar- 
MAS 

CYMERIAD Y FORWYN FENDIGAID, 
( Assumption of ôhe Blessed Virgin,) gwyl a 
gedwir yn yr eglwys babaidd, er coffadwriaeth 
am ddyrchafiad ffugiol, gwyrthiol, corff ac enaid 
y Forwyn Fair i'r nefoedd. Cafodd ei sefydlu 
yn y seithfed ganrif, i'w chynal ar y 15ed o Awst. 
Hen haneswyr a siaradant am yr amgylchiad 
gyda llawer iawn o wyliadwriaeth, fel peth tra 
amheus; eto y mae yn cael ei gredu yn awr yn 
gyffredinol yn yr eglwys babaidd, fel peth hollol 
sicr ; a phe dygwyddai i ryw dduwinydd eiwadu, 
gwell fyddai iddo er cynted ìi alw ei eiriau yn ol. 

Rhai awdwyr a ddywedant i'r apostolion, y 
rhaia ymwasgarasant er taenu yr efengyl, gyd- 
ymgynull oll ar gladdedigaeth y forwyn. Y ffug- 
iedig Dionysius yr Areopagiad, a rydd lechres 
o'r rhai oll oeddynt yn bresenol. Credent Ju- 
venaÌ o Jerusalem, Andreas o Crete, a Ioan o 
Damascus i'r apostolion gael eu hamdoi â chwm- 
wl, a'u trosglwyddo gan angel trwy yr awyr, a'u 
gosod i lawr yn Gethsemane, lle y claddwyd 
Mair. Yn mhen tridiau ar ol ei chladdedigaeth, 
'Thomas yn dygwydd dyfod yno o Ethiopia, a 
ddymunodd gael golwg ar wyneb y forwyn un- 
waith yn rhagor. Pan y symudwyd y gareg 
fedd ymaith i'r dyben i foddhau ei gywrein- 
rydd, ni chawd yno ddim ond dillad. Parodd 
hyn iddynt gasglu i'r coríf santaidd hwn gael ei 
waredu gan eîn Hiachawdwr rhag gweled llygred- 
igaeth, ac iddo gael ei anrhydeddu âg anfarwol- 
deb! 

Y mae eglwys Groeg. yn cadw yr wyl hon ar 
yr un dydd ac eglwys Rhufain, ac yn adrodd y 
chwedl ddilynol o barth ei dechreuad :— 

Tri diwrnod ar ol kuniad mam Duw, (canys y 
Groegiaid a alwant. yr wyl Dormitio Deiparae, 
hyny yw, Auniad mam Duw,) yr apostolion yn ol 
eu harferiad, wedi cydymgynull ar ddydd esgyn- 
iad ein Harglwydd, a osodasant ddarn o fara ar 
glustog, i'r dyben i ddynodi urddas ac eisteddle 
eu meistr. Tra yr oeddynt yn ngbyd, llanwyd 


yr ystafell mewn modd disymwth â goleuni an- 
arferol, ac ymddangosodd y forwyn iddynt wedi 
ei hamgylchu â phelydr gogoneddus, ac yn cael 
ei chymdeithasu â thyrfa luosog o angylion. Âr 
ei dyfodiad i mewn cyfarchodd well i'r apos:tolion 
gan ddywedyd, “ Duw a fyddo gyda chwi ni'ch 
rhoddaf i fyny, ac ni'ch gadawaf chwaith.” Yr 
apostolion mewn syndod perlewygol a_ atebasan- 
“O, fyth fendigedig forwyn, mam Duw, cyn- 
horthwyani!” Ar ol hyn y forwyn a ddiflanodd 
allan o'u golwg. Ar hyn yr apostolion a lefas- 
ant, “ Y frenines a esgynodd i'r nef, ac y mae yn 
eistedd yno ar ddeheulaw ei Mab.” 

Mewn coffadwriaeth am yr amgylchiad hwn 
y Groegiaid ar yr wyl hon a draddodant dorth, 
tair canwyll gwyr oleuedig, arogldarth, a than, i 
ddwylaw yr offeiriad, yr hwn a dyr grafen y dorth 
mewn modd trionglog, a esyd y tair canwyl ar 
y grafen, yna a arogldartha ac a fendithia y bara. 
Ar ol hyn efe a rydd y bara i'r person ieuangaf 
presenol, yr hwn a'i dospartha rhwng yr holl 
gynulleidfa. 

Ar yr wyl hon hefyd y cyflawnant y ddefod o 
endithio eu tiroedd, trwy rinwedd cangen fechan, 
ac arni dair deilen, peth gwin, ychydig gwyr, a 
brigyn syfien, wedi;ei bendithio gan yr offeiriad, 
a'i phlanu ar ol hyny yn nghanol eu tiroedd. 

Yr oedd llyfr apocryphaidd a elwid Cymeriad 
Moses. Y mae hwn wedi ei ysgrifenu yn Heb- 
raeg, ac yn cynwys hanes marwolaeth Moses, a 
throsglwyddiad ei enaid i Baradwys. Crediri 
neillduolion dadl Michael yr archangel â'r diafol 
yn nghylch corff Moses, gael eu cymeryd allan 
o'r gwaith hwn, 

Yr oedd hefyd lyfr apocryphaidd yn hanfodi 
gynt, yr hwn a gyfenwid Cymeriad y Forwyn, 
am yr hwn y dywedir mai Ioan yr efengylydd 
oedd yr awdwr.— Buck. 

CYMOD, (0od,) cydfod, cytundeb, heddwch, 
eu dangnefedd rhwng dau berson, neu ddwy 
blaid ymrysongar a'u gilydd. Y mae y gair 
Lladin reconciliatio, a'r Seisnig reconciliation, yn 
arwyddo adgymodiad, adheddychiad, neu adfer- 
iad heddwch rhwng pleidiau oeddynt unwaith 
wedi bod mewn heddwch, eithr wedi ymrafaelio 
neu gwympo allan a'u gilydd. 

Y mae cymod bob amser yn rhagdybied ym- 
rafael blaenorol rhwng y pleidiau sydd yn ym- 
gymodi a'u gilydd. Nid yw yn beth arferol 
cenym son am gymod rhwng rhai na bu ym- 
rafael rhyngddynt erioed. Pe gwnelem hyny, 
buan ein hatebid, Nid addas yw son am gymod 
rhwng y cyfryw, gan fod cymod bob amser yn 
rhagdybied ymrafael blaenorol rhwng y rhai 
sydd yn cymodi, Math. v. 28 — 25. 

Gellir sylwi yn mhellach, fod cymod bob am- 
ser o'r ddwy ochr. Gall un blaid fod yn foddlon 
cymodi, ac yn awyddus am hyny, a'r blaid arall 
yn gyndyn, gwrthnysig, anfoddlon, ac anewyll- 
ysgar. Yn y cyfryw amgylchiad, nid oes 
gymod rhyngddynt; canys cymod yw cydfod, 
cytundeb, nen heddwch trwyadl rhwng dwy 
blaid ymrysongar a'u gilydd. Rhaid i'r ddwy 
ochr, y naìll cystal a'r llall, gytuno cyn y byddo 
cymod rhyngddynt. Y cymod yw y cytundeb 
rhyngddynt a'u gilydd o'r ddwy ochr. j 

Gellir sylwi yn mhellach, mai y blaid a cafodd 
y eam yn gyflredin, yw y gyntaf i ymofyn am 


CYM 


272 


CYM 


gymod ; tra y mae'r blaid a wnaeth y cam y! 
aros yn gyndyn acanmhlygedig. Fel hyn y mae 
bob amser rhwng Duw a dynion. Duw yw y 
blaid a gafodd y cam, a dyn yW y. blaid a'i 
gwnaeth. Ni phechodd Duw erioed yn ein her- 
byn ni; ond nyni yn erbyn Duw- Nid yw ein 
heddwch ni ddim iddo ef; ond y mae ei heddwch 
ef yn llawer i ni. Eto, syned nefoedd, a rhyfedd- 
ed daear, efe yw y cyntafi ymofyn am gymod! 
“* Yn Nghrist y mae yn cymodi y byd ag ef ei 
hun, heb gyfrif iddynt eu pechodau; ac y mae 
wedi gosod ynom ni (sef gweinidogion yr efengyl) 
air y cymod. Am hyny yr ydym ni yn genadau 
dros Grist, megys pe byddai Duw yn deisyf ar- 
noch trwom ni, yr ydym yn erfyn dros Grist, 
Cymoder chwi a Duw, 2 Cor. v. 19, 20. Ond y 
mae dyn yn gyndyn, anufydd, a gwrthnysig! 
““Ni fynwch ddyfod ataf fi, fel y caffoch fywyd,” 
Ioan v. 40. 

Bod ymrfael rhwng Duw a dynion sydd amlwg. 
Yr ydym ni “yn ddyeithriaid, a gelynion mewn 
meddwl,” i Dduw, trwy weithredoedd drwg, 
(Col. i. 21,) acy mae Duw, o angenrheidrwydd 
natur, yn elyn i bechod, ac o herwydd hwnw “yn 
ddigllon beunydd wrth yr annuwiol;” ac arno 
oni ddychwel, “y gwlawia efe faglau, tan a 
brwmstan, a phoethwynt ystormus,” Hab.i. 13; 
Ps. xi. 6. Nid yw Duw yn ddig wrth ddim mewn 
dyn, nac yn y diafol ei hun, ond pechod ; ac nid 
yw ei ddigofaint at hwn amgen ei gariad at un- 
iondeb, a'i benderfyniad santaidd i gosbi pech- 
aduriaid anedifeiriol o'i herwydd. Yn yr ystyr 
hyn y mae mor ddig wrtho ag wrthynt hwythau 
o'i herwydd, fel y dywedir “ei fod yn hogi ei 
gleddyf, yn parotoi ei saethau, ac yn anelu ei 
fwa,” Ps. vii. 12. Ond eto, Duw trugarog a 
graslawn, hwyrfrydig i lid, a mawr ei drugaredd, 
ydyw efe; ac y mae yn foddlon cymodi â phech- 
aduriaid ar y telerau rhesymol o ffydd ac edi- 
feirwch, gan eu derbyn i'w heddwch a'i ffafr yn 
unig ar gyfrif iawn Crist. Gosododd ei anwyl 
uniganedig Fab yn iawn, trwy ffydd yn ei waed 
ef,i ddangos ei gyfiawnder ef, yn maddeuant 
pechodau, fel y byddai efe yn gyfiawn, ac yn 
cyfiawnhau y neb sydd o ffydd Iesu, Rhuf, iii. 
25,26. Y mae yn ardystio ei fod wedi cael ei 
foddloni ynddo, Math. iii. 17, ac hefyd yn dy- 
wedyd, “Nid oes lidiawgrwydd ynof,” gan 
ychwanegu, “ Ymafled (y troseddwr edifeiriol) 
yn fy nerth, (sef ei drugaredd, Num. xiv. 17, 18, 
19,) fel y gwnelo heddwch a mi, ac efe a wna 
heddwch a mi,” Esa. xxvii. 4,5. Dywedodd, 
“Fel mai byw fi, medd yr Arglwydd, nid ym- 
hoffaf yn marwolaeth yr annuwiol; ond troi o'r 
annuwiol oddiwrth ei fforddîa byw; dychwelwch, 
dychwelwch oddiwrth eich ffyrdd drygionus; 
canys paham y byddwch feirw ?” Ezec. xxxiii. 11. 
A thrachefn, “ Gadawed y drygionus ei ffordd, 
a'r gwr anwir ei feddyliau; a dychweled at yr 
Arglwydd, ac efe a gymer drugaredd arno; ac 
at ein Duw ni, o herwydd efe a arbed yn he- 
laeth,” Esa.lv.7. Ond er ei fod yn gymodadwy 
a phechaduriaid yn Nghrist, eto nid yw yn gy- 
modlon; hyny yw, nid yw y cymod wedi cy- 
meryd gweithredol le rhyngddo a hwynt, hyd 
nes eu bod hwythau yn cymeradwyo y drefn, yn 
cydsynio a'r erthyglau, neu yn ol iaith yr ys- 
grythyr, “yn derbyn * y cymod,” Rhuf. v, 11, 


yr hwn o du Dduw sydd yn gynwysedig mewn 
maddeuant a chymeradwyaeth; ac o du y dyn, 
mewn ffydd ac edifeirwch. 

Y mae dyn yn cael ei osod allan yn yr ysgry- 
thyrau santaidd yn ddyoddefol a_ gweithredol, yn 
y cymod. Y mae yn cael ei osod allan yn ddy- 
oddefol ynddo yn yr adnodau canlynol, a'u cy- 
ffelyb: “'Canys os pan oeddym yn elynion y'n 
heddychwyd (xarnyyaXnjuev y'n cymodwyd) â 
Duw trwy farwolaeth ei Fab ef; mwy o lawer 
wedi ein heddychu (xaraXXayngev, ein cymodi,) 
y'n hachubir trwy ei fywyd ef,” Rhuf. v. 10. 
““ A phob peth sydd o Dduw, yr Awn a'n cymod- 
odd ni ag ef eì hun, trwy Iesu Grist, ac a roddodd 
i ni weinidogaeth y cymod; sef bod Duw yn 
Nghrist yn cymodi y bydag ef ei hun, heb gyfrif 
iddynt eu pechodau,” 2 Cor. v. 18, 19. “A 
chwithau y rhai oeddych ddyeithriaid, a gelynion 
mewn meddwl trwy weithredoedd drwg, yr awr- 
hon hefyd a gymododd efe, yn nghorff ei gaawd 
ef (rwy farwolaeth,” Col.i. 21,22. Ond yn yr 
adnod ganlynol y mae yn cael ei osod allan 
megys yn weiíhredol ynddo, “ Cymoder chwi â 
Duw,” 2 Cor. v. 20. 

Y mae yn sicr nad yr un peth a olygir yn y 
ddau ddull o ymadroddi; neu nad yr un peth a 
olygir wrth waith Duw yn ein cymodi ni ag ef eî 
Aun, ag sydd. yn cael ei olygu yn ein gwaith ni 
yn cymodi 4 Duw. Gwnaethpwyd un yn nghorff eì 
gnawd ef, (sef Crist,) trwy farwolaeth, Rhuf. v. 
10; Col.i. 21, 22; ond gwneir y llall ynom a 
chenym ni trwy ffydd ac edifeirwch, y rhai a 
weithredir trwy offerynoliaeth y gair, a dylan- 
wadau santeiddiol yr Ysbryd Glan. Gwnaeth- 
pwyd un ar Galfaria pan y bu Crist farw ; gwneir 
y llall pan yr ydym ni yn edifarhau a chredu yr 
efengyl. Gosodiad sylfaen y cymod gan Dduw, 
mewn iawn, oedd y blaenaf; ond cymeradwy- 
aeth calonog o drefn y cymod genym ni, yn 
nghyd a chydsyniad a'i delerau, yw'r olaf. 

Yn mherthynas i gymod a Duw, gellir sylwi, 
ynl. £i fod yn gymod cyflawn. Nid o un ochr 
y mae, ond o'r ddwy ochr. Nid cymod hanerog 
yw, ond hollol a chyflawn. Y mae Duw mewn 
heddwch hollol a'r rhai gwir grediniol ac edifeir- 
iol, yn Nghrist, yr aberth hedd, yr iawn, y gy- 
modfa; ac y maent hwythau mewn heddwch 
hollol a Duw yn ei natur, ei ewyllys, a'i oruch- 
wyliaethau. Y mae Duw wedi dyfod atynt hwy, 
a hwythau wedi dyfod at. Dduw; ac y maent yn 
caru a chofleidio eu gilydd yn y gwaed. O du 
Duw, y mae y cymod yn gynhwysedig yn ei 
waith yn maddeu eu holl bechodau, ac yn eu 
derbyn yn gymeradwy yn yr anwylyd. O'u tu 
hwy, y mae yn gynhwysedig yn eu gwaith yn 
derbyn Crist yn yr,hyn oll ag ydyw, ac y 
gwnaethpwyd ef gan Dduw ìi bechaduriaid ; 
ac yn eu gwaith yn caru Duw, yn casau pech- 


* Y mae yn deilwng o sylw, fod y cyfieithad Cymreig o'r 
geiriau uchod yn llawer gwell na'r un Seisnig, nid yn unig 
oherwydd mai KkaraXXdv'ym ac nid iXMac7npiov, neu 
iXNac oc yw y gair gwreiddiol, ond hefyd, oblegyd mai peth 
i Dduw drosom ni oedd yr iawn (afonement,) er ein cymodi 


nia Duw; ond mai peth i ni oddiwrth Dduw trwy yr iawn 


yw y cymod. Duw oedd yn derbyn yr iawn, ond dyn sydd 
yn derbyn y cymod, 


CYM 


273 


CYM 


od, yn galaru o'i blegyd, ac yn ei gyfaddef, 
a'i lwyr adael. Fel yma y mae o'r ddau 
tu, ac yn hollol; ac oherwydd hyny yn gyflawn. 
2. Yn gymod anrhydeddus. Nid yw pob cymod 
yn mhlith dynion felly; ond y mae hwn felly. 
Y mae wedi ei sylfaenu ar iawn Crist; ac o her- 
wydd hyny nid yw y llywodraeth ddwyfol yn 
cael un cam, na'r priodolaethau dwyfol yn cael 
un dianrhydedd. Y mae cyfiawnder Duw, yn 
gystal a'i drugaredd, yn dysgleirio yn maddeuant 
pechodau troseddwyr edifeiriol ar gyfrif iawn 
Crist. Y mae efe yn gyfiawn ac yn achubydd; 
. yn Dduw cyfiawnder, ac yn cyfiawnhau yr an- 
nuwiol, Sech, ix. 9; Rhuf.iii. 25, 26. Ni bu- 
asai felly wrth faddeu heb iawn; eithr buasai 
trugaredd yn cael ei hanrhydeddu ar draul cyf- 
iawnder, santeiddrwydd, a gwirionedd. Heblaw 
hyny, y mae yn gymod anrhydeddus, o herwydd 
y mae y pechadur edifeiriol yn cyfiawnhau Duw, 
ac yn cymeryd yr holl fai arno ei hun. Y mae 
yn cyfaddef yn ei erbyn ei hun ei anwiredd i'r 
Arglwydd; ac felly y mae yn rhoddi y gogon- 
iant i Dduw, gan gymeryd y gwarth a'r cywilydd 
yn hollol ïddo ei hun. Nid yw yn beio neb arall 
ond ei hunan. “'Yn dy erbyn di, dydi dy hunan 
y pechais, ac y gwnaethum y drwg hwn yn dy 
olwg.”—'“ Pechais yn erbyn y nef, ac o'th flaen 
dithau,” yw iaith ei galon, yn gystala'i wefusau. 
“I ti, Arglwydd, y perthyn cyfiawnder, ond i 
ni gywilydd wynebau, megys heddyw,” yw iaith 
calon pechaduriaid gwir edifeiriol yn mhob oes, 
Dan. ix. 7. 3. Yn gymod rhad i ni, ond drud 
iawn ì Grist. I'w effeithio, gorfu ar Grist, an- 
wyl Fab Duw, ddyfod yn ddyn—yn dlawd—i 
ddyoddef — a. marw. marwolaeth felldigedig y 
groes. “Yr hwn nid adnabu bechod, a wnaeth 
efe yn bechod (neu bechaberth) drosom ni, fel 
y'n gwnelid ni yn gyfiawnder Duw ynddo ef,” 
2 Cor. v. 21. “Rhoddodd ei hun drosom ni yn 
aberth ac yn offrwm i Dduw o arogl peraidd,” 
er mwyn eîn cymodini a Duw. “ Dyoddefodd 
y cyfiawn dros yr anghyfiawn, er mwyn ein dwyn 
ni at Dduw,” sef i heddwch a chymod â Duw, i 
gymdeithas ag ef yma trwy gyfryngau, ac i 
fwynhad tragwyddol o hono yn y nefoedd, 1 Pedr 
iii. 18.. Herwydd hyn y mae cymod yn cael ei 
briodoli i farwolaeth Crist, a dywedir moi trwyddi 
y mae yn dylifo, Khuf. v. 10. 

Yma, nid anaddas fyddai ymofyn, Pa effaith a 
gafodd marwolaeth Crist, ac y mae yn gael, er 
effeithio y cymod rhwng Duw a dynion, a dynion 
â Duw? Gan fod y peth o gymaint pwys, nid 
anfuddiol fyddai sylwi arno yn nacaol a phendant. 

Yn nacaol. Nid yw marwolaeth Crist yn 
effeithio er dwyn oddiamgylch y cymod, trwy 
dueddu na rhwymo Duw i gymodi â dynion. Nid 
oedd angen ei dueddu, gan mai Duw trugarog a 
graslawn, hwyrfrydig i ddig, aml o drugaredd, 
yn ymofyn am le i dosturio, ac yn hoffi trugarhau 
ydyw. Ei drugaredd a'i dosturi a'i tueddodd i 
drefnu a gosod Crist i farw, ac nid marwolaeth 
Crist a'i tueddodd i drugarhau. Yr effaith ac nid 
yr achos odrugaredd Duw oedd marwolaeth Crist. 
Heblaw hyny, nid rhwymo Duw i drugarhau, neu 
gymodi, a wnaeth Crist trwy farw. Nid oedd yn 
bosibl ie rwymo, gan nad yw, ac nas gall efe fod yn 
ddyledwri neb, ond i'w wirionedd eihun. ““ Pwy 
a roddodd iddo ef yn gyntaf? ac fe a delir iddo 


drachefn,” Rhuf. xi.35. Byddai dychymygu yn 
groes i hyny yn llwyr ddinystrio rhadlonrwydd 
maddeuant, ac yn cymeryd ymaith sylfaen diolch- 
garwch i Dduw am y cyfraniad o'i heddwch a'i 
ífafr i bechaduriaid ; gan y byddai yn gwneuthur 
Duw yn ddyledwr i ddyn, yn lle yn gymwynaswr 
haelionus. Rhag y cyfryw dybiaeth, “ Gwared 
ni Arglwydd daionus.” 

Ond er nad yw marwolaeth Crist yn effeithio 
ar y cymod, i dueddu na rhwymo Duw i gymodi 
â phechaduriaid crediniol ac edifeiriol, eto y mae 
perthynas agos a phwysig rhyngddi a'r weithred. 
Yn l. Marwolaeth Orist yw sylfaen y cymod. 
Yn Nghrist, hyny yw, ar sail aberth Crist, y 
mae Duw yn cymodi y byd âg ef ei hun, gan 
faddeu, neu beidio cyfrif iddynt eu pechodau, Ni 
buasai yn gyfiawn iddo faddeu pechodau, a der- 
byn pechaduriaid edifeiriol i'w ffafr heb iawn ; 
herwydd hyn, “Gosododd Crist yn iawn, er 
mwyn dangos ei gyfiawnder yn maddeuant 
pechodau, ac fel y byddai efe yn gyfiawn, ac yn 
cyfiawnhau y neb sydd o ffydd Iesu.” Crist yn 
yr hyn oll a wnaeth ac a ddyoddefodd drosom ac 
yn ein lle, yw y drugareddfa (iXacrnpwyv,) y 
gymodfa, yn yr hwn y mae Duw yn cymodi y 
byd ag ef ei hun. 2. Mai marwolaeth Crist yn 
y datguddiad, y cyhoeddiad, a'r ystyriaeth bwysig 
grediniol o honi, yw yr anogaeth a'r cymhelliad 
cryfaf o bob cymhelliad, î doddi'r galon mewn 
edifeirwch, ac felly â dueddu y pechadur i dderbyn 
y cymod. “ Hwy a edrychant arnaf fi yr hwn a 
wanasant, galarant hefyd am dano fel un yn 
galaru am ei uniganedig, ac ymofidiant am dano 
ef megys un yn gofidio am ei gyntafanedig,” 
Sech. xii. 10. Y mae sugn a thyniad grymus 
yn athrawiaeth y groes. Herwydd hyn y dy- 
wedodd Orist, ““Minau os dyrchefir fi oddiar y 
ddaear, a dynaf bawb ataf fy hun: a hyn a ddy- 
wedodd efe gan arwyddo o ba angau y byddai 
farw,” Ioan xii. 32, 39. Nid rhiid ond dadblygu 
lluman y groes, a bydd i dyrfaoedd ymgasglu 
oddiamgylch iddi. Yr olygfa debycaf tan y nef- 
oedd i orchfygu cyndynrwydd, a thoddi calonau 
dynion, yw Crist yn marw o gariad yn eu lle, er 
eu cymodiâ Duw. Os metha hon a'u toddi, nid 
oes dima wna. Gall Sinai eu dryllio, ond Cal- 
faria yn unig a'u todda. 

CYMUN, (o cy av ymun,) un o'r enwau ys- 
grythyrol ar swper yr Arglwydd. ““Phiol y fen- 
dith yr hon a fendigwn, onid cymun gwaed Crist 
ydyw? Y bara yr hwn yr ydym yn ei dori, onid 
cymun corff Crist ydyw?” 1 Cor. x. 16. 

Y mae'r gair cymun (xouovia,) yn arwyddo 
cydundeb, cymdeithas, cydgyfranogiad. Gelwir 
swper yr Arglwydd felly, i arwyddo yn 1. Yr 
undeb, y gymdeithas, a'r gyfeillach felus ag sydd 
rhwng y cymunwyr teilwng â Christ ynddo; yn 
nghyd a'u cydgyfranogiad o rinweddau ei ddy- 
oddefiaduw, neu o'r bendithion gwerthfawr sy yn 
dylifo í bechaduriaid trwyddynt. _ Y maent oll yn 
gyfranog o'r un bara, ac o'r un cwpan—o'r un 
Crist, ac o'r un iechydwriaeth. Pan yr offrymid 
aberth hedd tan y gyfraith, wedi llosgi rhan o 
hono i Dduw ar yr allor, a rhoddi rhan o hono i'r 
offeiriad, yr oedd yr aberthwr a'i deulu yn cyd- 
wledda ar y gweddiìl. Dichon fod hyny yn 
dynodi cymdeithas y saint â Duw yn aberth 


CYM 


274 


CYM 


Crist, yn nghyd a'r boddlonrwydd ag sydd yn 
cyfodi o'r gymdeithas hono. Hyn hefyd sydd 
yn cael eî arwyddo yn y cyfranogiad o swper yr 
Arglwydd. Crist yw ein haberth hedd ni, ac 
wrth gyfranogi o'r arwyddion o ddrylliad ei 
gorff, a thywalltiad ei waed ef yn y cymun, pan 
y byddom yn gwneuthur hyny trwy ffydd, yr 
ydym yn gorfoleddu yn Nuw trwy Iesu Grist, 
trwy yr hwn yr awrhon y derbyniasom y cymod. 
2. Yr undeb a'r gymdeithas ag sydd rhyngddynt 
a'u gilydd, ac âg eglwys Dduw yn gyffredinol. 
“£ Oblegyd nyni yn llawer ydym un bara; canys 
yr ydym ni oll yn gyfranog o'r un bara,” 1 Cor. 
x.17. Gwir Gristionogion, er eu bod yn llawer, 
eto ydynt un yn Nghrist; ac wrth gyfranogi o'r 
un bara, ac o'r un cwpan yn swper yr Arglwydd, 
y maent yn arddangos eu cydsyniad a'u hyfryd- 
wch yn y cyfryw undeb. Megys y mae llawer 
o greaduriaid yn gwneyd i fyny yr un byd, tan 
lywyddiad yr un rhagluniaetb, felly ymae llawer 
o Gristionogion, wedi eu bywhau gan yr un ys- 
bryd, yn gwneuthur i fyny yrun eglwys. Er eu 
bod yn amrywiol—yn mhell oddiwrth eu gilydd 
o ran lle—yn-perthyn i wahanol gymdeithasau— 
o amrywiol gyrhaeddiadau—ac o wahanol olyg- 
iadau gyda golwg ar y pethau lleiaf eu pwys, 
eto yn cydgyfarfod yn Nghrist, y maent oll wedi 
eu corffoli yn un eglwys—oll a hawl ganddynt 
yn yr un cyfamod—oll a'r un ddelw arnynt—oll 
yn gyfranogion o'r un anian dduwiol—ac oll yn 
gydetifeddion o'r un etifeddiaeth. _““ O herwydd 
frwy yrun ysbryd y bedyddiwyd ni oll yn un 
corff, ba un bynag ai Iuddewon ai Groegwyr, ai 
caethion ai rhyddion ; ac (yn swper yr Arglwydd) 
ni a ddiodwyd oll i'r un ysbryd,” 1 Cor xii. 13. 
Herwydd hyny, with gyfranogi o'r ordinhad 
hono, nyni a ddylem ofalu nid yn unig am gadw 
undeb a chariad, ond hefyd, am ei feithrin a'i 
gynhyddu : canys beth well a fyddwn o'r arwydd 
yma o undeb heb y sylwedd, sef undeb yr ys- 
bryd? MHenry's CommunicanUs Companion, pp. 
7, 8. 8. Y cydgyfranogiad a wneid bob amser, 
gan y prif Gristionogion, ar yr achlysur hwnw, at 
angenrheidiau y saint tlodion. Tybir mai hyn a. 
olygir wrth y gymdeithas yn Act. ii. 42, ac y 
dylid darllen y geiriau fel hyn—“ Ac yr oeddynt 
yn parhau yn athrawiaeth yr apostolion, ac yn y 
cymun (kouvevia, cyfraniad,) ac yn tori bara o 
dŷi dŷ, ac mewn gweddiau.” Tybir mai yr un 
peth a olygir yn Heb. xiii. 16. Gwel Cym- 
deithas. 

CYMUN Y SAINT, erthygl yn Nghredo yr 
Apostolion, yn arwyddo, medd Robinson, fod 
gan y Cristionogion neu y saint, gymdeithas â'r 
Tad, oddiwrth yr hwn y mae pob rhoddiad 
daionus, a phob dawn berffaith yn dyfod ; a'i Fab 
ef Iesu Grist, trwy yr hwn y mae maddeuant 
pechodau a phob trugaredd yn dylifo i ni; ac â'r 
Ysbryd Glân, grasau santeiddiol yr hwn a gyf- 
ranir i'r rhai ag a addasir i'w dderbyn: bod gan- 
ddynt hefyd gymdeithas â'r angylion, y rhai 
ydynt ysbrydion gwasanaethgar wedi eu danfon 
i wasanaethu er mwyn y rhai a gant etifeddu 
iechydwriaeth ; heblaw y gymdeithas allanol sydd 
ganddynt yn ngair ac ordinhadau yr eglwys, fod 
undeb a pherthynas agos rhyngddynt â'r holl 
saint ar y ddaear, megys aelodau bywiol o gorff 


â'r saint ar y ddaear, ond hefyd eu bod o'r un 
teulu, ac yn gyd-ddinasyddion â phawb a fuont 
feirw erioed mewn ffydd ac yn ofn Duw, y rhai 
ydynt yn awr yn mwynhau presenoldeb y Tad, 
ac (medd efe) mewn cyflwr o ogoniant, yn cydym- 
deimlo âr ffyddloniaid ar y ddaear, gan eu cyn- 
horthwyo, cysuro, a gweddïo drostynt!!! Dylai 
y grediniaeth o gymun y saint ein cynhyrfu a'n 
hanog i fuchedd santaidd, l Ioan i. 6, /—ein 
tueddu i ewyllysio yn dda ií holl ddynolryw, ac 
hyd y mae ynom ni, i wneuthur pob daioni 
iddynt. A'r rhai a gawsant gyffelyb werthfawr 
ffydd a ninau, yr ydym eilchwyl yn dal agosach 
perthynas, gan ein. bod mewn modd arbenig, yn 
blant i'r un Tad—yn ddysgyblion yr un athraw— 
wedi ein bywhau gan yr un ysbryd—ac yn ael- 
odau o'r un corffa hwynt. Dylai y pethau hyn 
ein rhwymo hyd y mae ynom ni, trwy ddoethin- 
eb a chydoddefiad, i gadw undeb yr eglwys—i 
wrando y gair—i uno mewn addoliad cyhoeddus 
—ac i gyfranogi o'r sacramentau a ordeiniwyd 
gan ein Harglwydd. Dylem (medd efe) orfol- 
eddu yn nedwyddwch y seintiau íry—parchu eu 
coffadwriaethau—ac ymbil ar drefnwr pob daioni 
am ras i ddilyn eu hesiamplau da; modd y 
caffom eto eu cyfarfod hwynt oll yn y nefoedd. 
Rotinson's Theo. Dict. p. 296. 

CYMUNDEB CYMYSG neu rydd, cydgyfran - 
ogiad Cristionogion o wahanol bleidiau a thybiau 
crefyddol, mewn modd achlysurol, o sacrament 
swper yr Argrwydd, er arddangos eu hundeb 
cyffredinol, a'u cariad at eu gilydd yn yr Ar- 
glwydd, ac at yr holl saint. 

'Tybiem nad oes un olygfa harddach dan y nef- 
oedd, na chynulleidfa o Gristionogion o wahanol 
bleidiau, yn cytuno yn y pethau penaf, er yn 
gwahaniaethu yn nghylch pethau llai pwysig; wedi 
anghofio eu gwahaniaethau dosbarthiadol, wrth 
fwrdd yr Arglwydd, o un galon yn cydwledda ar 
gariad eu Hiachawdwrcyffredin Hyfrydwch yw 
edrych arnynt, a nefoedd fechan fyddai ymgy- 
mysgu â hwynt. Trwm yw meddwl fod dim yn 
cael bod yn atalfa ar ffordd. y rhai sydd yn cyf- 
atal y pen, ac yn cydnabod eu gilydd yn wir 
dduwiolion, rhag gwneuthur hyn, pan y maent 
yn cael cyfleustra i'w wneuthur. Cydunant yn 
mhob gweithred grefyddol arall ond yn hon. 
Cydganant fawl eu prynwr a'u Duw ; cydalwant 
arno; cydbregethant; cydymegniant er helaeth- 
iad ei deyrnas; taflant (fel y dywedai un,) eu 
haur a'u harian, dros yr afon a'r cawg, at eu gil- 
ydd yn ddyrneidiau, er cynhorthwyo eu gilydd i 
ddwyn arch Duw adref; a rhoddant ddeheulaw 
cymdeithas i'w gilydd, (fel y dywedai y diweddar 
Barch. Rowland Hill, gyda golwg ar y 7refnydd- 
îon Wesleyaidd,) dros y mur; ond eto, ysywaeth, 
ni chydwleddant wrth fwrdd yr Arglwydd! onid 
yw hyn yn chwithig, ac yn mhell allan o le? 
Plant i'r un Tad, yn cydnabod hyny am eu gilydd 
hefyd, yn methu cydeistedd wrth yr un bwrdd, 
bwrdd eu Tad a'u priod, i gydwledda yn achly- 
surol ar arwyddion ei gariad, heb un rheswm 
dros hyny, ond yn unig eu bod yn analluog ì 
swnio sibboleth eu gwahanol ddosbarthiadau yn 
gwbl fel eu gilydd. Beth a all fod yn fwy 
chwithig? Nid yw yn ymddangos fod dim a 
ddywedodd, nac a wnaeth Crist na'i apostolion, 


Crist: a bod ganddynt nid yn unig gymdeithas | yn sylfaen i'r cyíryw ymddygiad, nac yn ei gyf- 


CYM 


275 


CYM 


iawnhau yn y mesur lleiaf. Nid oes un awgrym 
yn holl lyfr Duw, ag sydd yn cyfiawnhau y fath 
arferiad; nac un crybwylliad mewn hanesydd- 
iaeth ysgrythyrol nac eglwysig, i Gristionogion 
y ganrif gyntaf, (y Cristionogion puraf,) ìi gynyg 
at y fath beth. Nid oeddynt hwy nìwy na 
Christionogion yr oes hon, (er yn cyf-atal y pen,) 
yn gallu cydweled yn mhob peth ; eto nid oedd- 
yntoherwydd hyny yn gwrthod cydeistedd wrth 
fwrdd yr Arglwydd. Nid oedd neb ond anghred- 
inwyr, anfucheddwyr, a hereticaid, yn cael eu 
cau oddiwrth y fraint o gydgyfranogi â hwynt 
o swper yr Arglwydd, Am bawb eraill yr 
oeddynt yn eu derbyn yn dangnefeddus, ac yn 
cydeistedd gyda hwynt, wrth fwrdd yr Arglwydd, 
gan nad pa gymaint o wahaniaeth a allasai fod 
rhyngddynt â hwynt yn nghylch pethau am- 
gylchiadol crefydd, Rhuf. xiv. 1—23; 1 Cor. x. 
283—32; Col. ii. 16. Fel hyn “yr oeddynt yn 
goddef eu gilydd mewn cariad,” ac felly yn cyf- 
lawni cyfraith Crist, Eph.iv.2. Addef dyn yn 
frawd neu yn Gristion, ac eto gwrthod cydeistedd 
gydag ef wrth fwrdd yr Arglwydd, neu ei atal 
rhag cydgyfranogi a hwynt o'r wledd hono, fuasai 
yn wrthuni nad allasai y cyngristionogion fod yn 
euog o hono. Nid oedd yn alluadwy iddynt hwy 
gymaint a ffurfio dychymyg am uniondeb y fath 
ymddygiad. Ond dywedir ysgatfydd, fod am- 
gylchiadau pethan wedi newid ar ol hyny.  Di- 
gon gwir ; ond nid yw cyfraith y ty, cyfraith cariad, 
cyfraith undeb y saint, wedinewid, Y maehon yn 
aros yr un ohyd, ac yn gyfaddas i eglwys Dduw yn 
mhob amgylchiad ac oes; ac yn rhwymedig 
arnynt yn ngwyneb pob newidiadau a ddygwydd- 
ant. Gwyddai Crist am yr holl wahaniaethau 
opiniwnau, ac ymarferiadau a gymerant le yn 
mhlith ei bobl ef, hyd ddiwedd amser; ac yn 
ddiameu yr oedd ganddo ddybenion doeth a 
daionus mewn golwg wrth eu goddef: ond ni 
roddodd un awgrym mai ei ewyllys ef oedd i un 
dosbarth o'i bobl beidio a chyduno â dosbarth 
arall o'i bobl i gofio ei gariad, er eu bod yn cyd- 
nabod ar yr un pryd mai ei boblef ydynt. Ni 
roddodd ef awdurdod i un dosbarth, eglwys, 
cyngor, cymanfa, na pherson neillduol i wneuth- 
ur felly. Niddywedodd, Yr wyf fi yn eu derbyn 
i fy nhy, at fy mwrdd, yn datguddio fy hun iddynt, 
ac yn swpera. gyda hwynt, a hwythau gyda minau; 
ond, na fydded î chwi wnewhur hyny. Y sawl a 
wnant felly ydynt ynei wneuthur gan hyny heb un 
drwyddednac awdurdod oddiwrth Grist yn union- 
gyrchol, nac yn anuniongyrchol. Niroddodd Crist 
erioed(am ddim a ymddangosodd eto) y cyfryw aw- 
durdod iun eglwys, na chorff o bobl ar y ddaear ; ac 
o ganlyniad, ni all un eglwys na chorff o bobl, yn 
gyson â chyfreithiau Crist, atal y rhai a gydna- 
byddir ganddynt yn wir Gristionogion, rhag eis- 
tedd wrth fwrdd yr Arglwydd, os byddant yn 
amlygu dymuniad am hyny. Y maeysawla 
wnant felly yn gwneuthur yr hyn nad oes gan- 
ddynt saili'w wneuthur oddiwrth ddim a_ddy- 
wedir yn ngair Duw; ac y mae eu gwaith yn 
gwneuthur felly yn anghyson â'u barn am y per- 
sonau y maent yn eu hatal, eu tystiolaeth am 
danynt, a'u hymddygiadau yn mhob peth arall 
tuag atynt: yn tueddu i ddianrhydeddu Crist a'i 
grefydd—i ddinystrio undeb cyffredinol coríf 
Crist—i barhau a helaethu yr ymraniadau 


galarus sydd yn mhlith y saint —i greu a chryf- 
hau rhagfaru ac anghariad yn mhlith proffeswyr 
tuag at eu gilydd—i atal llwyddiant crefydd, ac 
i gryfhau rhagfarn anuwiolion yn erbyn crefydd 
a chrefyddwyr. 

Wedi y cwbl gwrthddadleuir ysgatfydd, gan 
ddywedyd fod cymundeb cymysg yn ddrws agor- 
ed i rai anaddas i gyfranogi o swper yr Ar- 
glwydd. I hyn yr atebir, y buasai grym yn y 
gwrthddadl, pe buasid yn dadleu dros hawl y 
rhai nad oes genym un wybodaeth o honynt, 
oddigerth eu tystiolaeth eu hunain, i gydgyfran- 
ogi anio swper yr Arglwydd ; oad gan mai hawl y 
rhai a gydnabyddir genym fel gwir Gristionog- 
ion, i gydgyfranogi â ni yn unig a ddadleuir 
genym, nid oes un grym ynddo. 

Bydded i'r rhai a ewyllysiant weled y mater 
tan sylw yn cael ei drin wyneb a gwrthwyneb, i 
ddarllen. Killingworth, Booth, Kinghorn, ac 
Evans, yn erbyn cymundeb rhydd ; a Robinson, 
Hall, yn neillduol Mason, o New York, drosto ; 
a chant ond odid, eu boddhau. _ Y mae yn hyfryd 
meddwl fod y dyb flaenaf yn diflanu yn raddol, 
a'r olaf yn enill tir, yn neillduol yn mhlith y 
Saeson. Trwm yw meddwl i'r unig ordinhad 
a sefydlwyd gan ben yr eglwys i fod yn. arwydd 
arbenig o undeb rhwng ei bobl ef â'u gilydd, ac 
âg yntau, i gael erioed ei gwneuthur yn arwydd- 
nod dosbarthiadol rhwng ei bobl ef â'u gilydd. 

CYMUNDEB YSBRYDOL neu DDWYFOL, 
yw y gymdeithas a'r gyfeillach hyfryd sydd 
rhwng y gwir Gristion a Duw yn Nghrist, Y 
mae wedi ei seilio ar undeb âg ef, ac yn cynwys 
cyfranogiad o rasau dwyfol oddiwrtho ef, a 
dychweliad o serchiadau crefyddol tuag ato ef. 
Y mae y credadyn yn dal cymnndeb â Duw yn 
ei weithredoedd, ei air, a'i ordinhadau. Nid all 
cymundeb â Duw hanfodi heb debygolrwydd 
iddo, nac heb Grist fel cyfryngwr. Y mae rhai 
yn gwahaniaethu cymundeb â Duw oddiwrth 
teimlad o hono ; gan ddywedyd y gall cymundeb 
â Duw fod, lle nad yw y gorfoledd ag sydd yn 
cyfodi o hono yn cael ei brofi; ac y dichon dyn 
duwiol ei fwynhau mor sylweddol, er nad mor 
deimladwy, o tan guddiadau wyneb Duw a_phan 
y byddo yn gwenu arno. Nid all y symudiadau 
lleawl luddias y cymundeb hwn: y mae yn 
rhagori yn fawr ar bob cyflawniadau ac ordin- 
hadau allanol. Y mae yn dal perthynas â'r holl 
enaid, gan fod ei holl nwydau, cynheddfau, a 
gweithrediadau yn cael eu heffeithio ganddo : 
nid ydyw ar y goreu ond ammherífaith yn y 
fuchedd hon, eithr caiíf ei berffeithio mewn byd 
arall. I'r dybeni ddal cymdeithas â Duw, dy- 
lem ymdrechu bod yn gyfarwydd o'i ewyllys, 
Ioan v. 39; dyfal barhau mewn gweddi, Luc viii, 
1; ymneillduo yn aml ar ein penau ein hunain, 
Ps. iv. 4; myfyrio ar berffeithderau, rhaglun- 
iaethau, ac addewidion Duw, Ps, civ, 34; bod yn 
wyliadwrus yn erbyn ysbryd gwâg, ysgafn, a 
chellwerus, Eph. iv. 30; abod yn ddiwyd yn yr 
ymarferiad o holl ordinhadau crefydd, Ps, xxvii. 
4. Manteision cymdeithas â Duw ydynt marw- 
eidd-der i'r byd, Phil. iii. 8; amynedd mewn 

ortbrymderau, Job i.22; gwroldebmewn perygl, 
Ps. xxvii. 1; diolchgarwch am drugareddau 
a dderbyniwyd, Ps. eiii. 1; cyfarwyddyd mewn 
dyryswch, Diar, iii, 5, 6; tangnefedd a llawenydd 


CYM 


“O 


H——— NO * — — — Y OY S a — Y e4 


CYM 


mewn cyfyngder, Ps. xvi. 23; acawydd am gyf- 
lawn fwynhad o Dduw yn y nefo dd, 2 'Tim.jv. 
7, 8.—Shaw's Immanuel. Owen and Henry on 
Communion. Gwel Cymdeithas. 

CYMUNO, y weithred o fod yn gyfranog o 
swper yr Arglwydd. A 

Ŷn UM as i'r dull y dylid cyfranogi o 
swper yr Arglwydd, gellir sylwi mai yn eu lled- 
orwedd yr oedd Crist a'i ddysgyblion yn cyfran- 
ogi o hono, yr hon ydoedd yr ystum gorfforol 
arferedig yn y gwledydd dwyreiniol wrth wledda. 
“ A phan ddaeth yr awr efe a eisteddodd ìi lawr, 
(avewce, G ledogwyddodd) a'r deuddeg. apostol 
gydag ef,” Luc xxii. 14. “ Ac wedi ei myned 
hi yn hwyr, efe a eisteddodd (ayexecro, 4 eistedd- 
odd o'i ledorwedd) gyda'r deuddeg.” Math. xxvi. 
20. O'u lled-orwedd ar yr ochr aswy, ar welyau 
bychain wedi eu gwneyd i'r dyben hwnw, y rhai 
a elwid kM»au, (clinai,) y byddai yr Iuddewon 
yn arferol o wledda. Yr oedd pob gwely yn 
ddigon i gynwys tri pherson. ( Vid. Hornecli's 
Crucified Jesus, p. 690.) Eistedd yw'r agwedd 
gorfforol arferedig yn ein plith ni wrth wledda; 
a chan mai gwledd yw swper yr Arglwydd, ac 
mai yn agwedd gyffredin trigolion y wlad yr oedd 
efe yn byw ynddi ar y cyfryw achlysur y bu 
Crist a'i ddysgyblion yn gyfranog o hono, y mae 
yn ymddangos mai eistedd sydd addasafi ninau. 
Nid yw yn ymddangosi'r arferiad o benlinio wrth 
gymuno ddechreu hyd nes i athrawiaeth traws- 
sylweddiad gael ei derbyn, aci ddynion ddechreu 
addoli'r bara a'r gwin, fel gwir goríf a gwaed 
Crist. Ond y peth mwyaf pwysig yw agwedd y 
meddwl. Yn mherthynasi hyn gellir sylwi, y 
dylid cyfranogi o swper yr Avglwydd, neu gy- 
muno, yn 1. Gyda meddwl ystyriol. Y mae cofío 
(yr hyn yw dyben gosodiad yr ordinhad, l Cor. 
xi. 24, 25,) yn cynwys adfeddwl, adfyfyrio, &c. 
Nis gellir ei gofio heb feddwl. Y person y 
dylid meddwl am dano wrth gymuno ydyw yr 
Arglwydd Iesu Grist; a'r amgylchiadau y mae 
yn gweddu myfyrio arnynt ar yr achlysur, ydynt 
eì waith yn rhoddi ei hun drosom yn averth ac 
yn offiwm i Dduw, o arogl peraidd ; yr hyn a'i 
cymhellodd i wneuthur hyny ; y pethau ch werw- 
on a ddyoddefodd mewn canlyniad; y dybenion 
pwysig a gogoneddus oeddynt yn eì olwg wrth 
eu dyoddef; a'r ffrwythau a'r elîeithiau gwerth- 
fawr a dymunol sydd yn canlyn yr hyn a wnaeth 
ac a ddyoddefodd efe drosom. Cymhorth ini 
feddwl am y pethau hyn yw yr hyn oll a gyf- 
lawnir, a welir, a ddarllenir, ac a ddywedir ar 
yr acblysur. Crist yn dyoddef, yn gwaedu, yn 
marw, yn ein lle a throsom, sydd yn cael ei bor- 
treiadu o'n blaen yn y cymun. _ Drylliad ei gorff 
ef a arwyddir yn nhoriad y bara; a. thywalltiad 
ei waed ef a bortreiadir yn nhywalltiad y gwin. 
Crist croeshoeliedig yw Alpha ac Omega, oll yn 
oll yr ordinhad; ac efe yn ei berson, ei gariad, 
ei ddyoddefiadau, a'i farwolaeth, a ddylai fod oll 
yn oll ein myfyrdodau ninau wrth gyfranogi o 
honi. Gydag ef y dylem ddechreu, a chydag ef 
y dylem ddiweddu. 2. Gyda meddwl diolchgar. 
Eucharist( Evyapucrua, ) diolchgarwch, neu rodd- 
iad diolch, y gelwir yr ordinhad; nid yn unig o 
herwydd i Grpist (evyapucrycac) roddi diolch 
wrth ei sefydlu, a bod y gweiuidog yn rhoddi 


diolch wrth ei gweini, ond hefyd oblegyd y dylai 
pawb fod yn wir ddiolchgar wrth gyfranogi o 
honi. Dylem ddiolch i Dduw wrth gymuno, am 
roddi ei Fabi ddyoddef a marw yn ein lle—i 
Grist, am roddi ei hunan —i'r Ysbryd Glan, am 
ei ddadguddio ef i ni, ac ynom—ac i Dduw yn 
Dad, Mab, ac Ysbryd, am gael y fraint fawr o 
gydeistedd gyda'i bobl wrth ei fwrdd, i gofio ei 
gariad, ac i wledda arno; ac yn bendifaddeu, am 
obaith iachawdwriaeth, a pherffaith a thragwy- 
ddol ddedwyddwch trwyddo. Y mae Duw yn 
oruchel; Crist yn werthfawr; y fraint o eistedd 
wrth ei fwrdd yn annhraethol fawr; y bendithion 
sydd yn deilliaw trwy ei farwolaeth, a'r budd 
o'u cofio, yn annirnadwy, a ninau yn annhei- 
lwng o un fraint a thrugaredd ; am hyny dylem 
ddiolch yn y modd gwresocaf, wrth gyfranogi o 
arlwyadau bwrdd Duw. A ellir edrych ar gar- 
iad gwaedlyd Crist, yn marw dros rai euog, heb 
ddiolch iddo? A ydyw yn alluadwy edrych ar 
ddarostyngiad anghydmarol Mab Duw heb ddi- 
olch? A ellir edrych arno yn rhoddi ei hun yn 
bridwerth dros ei elynion, heb ddywedyd, ** Beth 
ywdynitii'w gofio? a mab dyn i ti ymweled 
agef?” A eìlir edrych ar berffaith ddiniweid- 
rwydd wedi ei hoelio wrth y groes, ac yn marw 
dan y poenau mwyaf, er mwyn i blant diafol 
gael eu gwneuthur yn blant Duw, heb waeddi 
mewn syndod, “* Gwelwch pa fath gariad a roddes 
y Tad arnom, fel y'n gelwid yn feibion i Dduw?” 
Rhaid fod y galon na thoddo mewn mawl a di- 
olchgarwch, wrth edrych ar y golygfeydd a nod- 
wyd, yn galetach na'r adament! 3. Gyda meddwl 
edifeiriol, & gwir alarus o herwydd pechod. Yn y 
cymun y mae Crist, megys wedi ei groeshoelio yn 
ein plith, yn cael ei bortreiadu o flaen ein llygaid, 
Gal. iii. Il. Y mae toriad y bara yn arddangos 
drylliad corff Crist, a thywalltiad y gwin, yn ar- 
wyddo tywalltiad ei waed ef ar Galfaria, pan yn 
dyoddef yn ein lle ni, fel aberth dros pechod, 
Wrth ganfod y pethau hyn, yr ydym mewn modd 


|] neillduol, “ yn edrych arno ef yr hwn a wanasom, 


a dylem alaru am dano ef fel un yn galaru am ei 
uniganedig, ac ymofidio am dano ef megys un yn 
gofidio am ei gyntafanedig,” Zech. xii. 26. Dylem 
gofio ““ iddo ef gael ei archolli am ein camweddau 
ni, ei ddryllio am ein hanwireddau ni, ac mai 
cosbedigaeth ein heddwch ni oedd oedd arno ef.” 
Esa. liii. 5. Dylai yr ystyriaeth o hyn beri i ni 
alaru ac ymofidio o herwydd pechod. 4. Gyda 
meddwl llwyr benderfynol i fod yn eiddo Crist, ac 
i'w wasanaethu ef yn ffyddlon holl ddyddiau ein 
bywyd. “Testament, neu gyfamod, y gelwir yr 
ordinhad hon. “Hwn yw fy ngwaed, ebe 
Crist, o'r testament, neu o'r cyfamod (Oua0ijx») 
newydd,” Math. xxvi. 28. A thrachefn, “ y 
cwpan hwn yw y testament newydd, (mn. kaìvm 
ôua0mxn) y cyfamod newydd yn fy ngwaed,” 1 
Cor. xi. 25. Wrth gymuno, yr ydym yn ymaflyd 
yn nghyfamod yr Arglwydd, neu yn ymgyfamodi 
â Duw, ac â'i Fab ef, ein Harglwydd Iesu Grist, 
gan ymrwymo i'w wasanaethu yn ffyddlon holl 
ddyddiau ein bywyd; ac i roddi ein hunain, oll 
ydym, a allwn, ac ajfeddwn i'w glod a'i ogoniant 
ef. Wrth ymgyfamodi yr oedd yn arferedig gan 
ddynion gynt i ladd anifail, ei ddarnio, tywallt ei 
waed, neu win (yn lle y gwaed) i gwpan, a'i yfed, 


CYM 


2'r 


CYM 


Gwel Horneck's Crucified Jesus, pp. 207, 208. 
Wrth wneuthur felly yr oeddynt yn arwyddo 
eu penderfyniad i gadw erthyglau y cyfamod yn 
ddihalog; ac yn niffyg hyny eu dymuniad i ddy- 
oddef marwolaeth a chosb am eu tori. Fel hyn 
yr oeddynt yn selio a chadarnhau y cyfamod a 
wnelent. 'Fybir fod Crist yn nhoriad y bara, ac 
yn nhywalltiad y gwin, a'r rhoddiad o'r cwpan 
i'w ddysgyblion, yn cyfeirio at hyn yn gystal ag 
at ddrylliad ei gorff, a thywalltiad eì waed fel 
aberth dros bechod: gan iddo ddywedyd, “ Hwn 
yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd.” beth bynag 
. 8m hyny, y mae yn sicr ein bod wrth gymuno 
yn ymgyfamodi â Duw yn Nghrist, gan arwyddo 
trwy gyfranogi o'r ordinhad, ein bod yn ci 
ddewis ef i fod yn rhan i ni, ac yn rhoddi ein 
hunain i fod yn eiddoiddo yntau, i'w garu, ei 
wasanaethu, a'i ogoneddu mewn calon a buchedd 
dros ein holl fywyd. Galwai y tadau y swper 
santaidd yn sacrament, neu (tv, o herwydd ein bod 
wrth gyfranogi o hono, megys yn cymeryd llw o 
ufydd-dodi Grist fel ein pen, brenin, llywydd 
neu dywysog. Y Rhufeiniaid gynt a alwent y 
llw o ffyddloneb a gymerai y milwyri'w cadfridog, 
yn sacramenium mililare, hyny yw, llw milwraidd. 
Llw o ffyddloneb i'r Arglwydd Iesu, fel brenin, 
'ydyw swper yr Arglwydd, yn yr hwn y mae y 
rhai a gyfranogant o hono yn ei gydnabod ef fel 
eu cyfiawn frenin, gan ymrwymo bod yn ddeiliaid 
ufydd a ffyddlon iddo. Dylid wrth wneuthur 
llw, edrych ar ei wneuthur yn wirioneddol 
a phwysig; ac wedi ei wneuthur am ci 
geêalw yn ddihalog. Dylid gwneyd y llw 
hwn mewn gwirionedd, barn a chyfiawnder, Jer. 
iv. 2; ofni ei dori, ac nid ofni ei gymeryd 
Eccles.ìx. 2. 5. Gyda meddwl llawen a gorfol- 
eddus, Gwledd yw yr ordinhad hon. Swper 
yr Arglwydd y gelwir hi, 1 Cor. xi. 20, nid yn 
unig o herwydd i'r Arglwydd Iesu .Grist ei sef- 
ydlu, a'i gweinyddu ar y cyntaf yn yr hwyr, ond 
hefyd am mai pryd swper y cynhaliai yr Iuddew- 
on eu gwleddoedd, Swper neu wledd yr 4Apr- 
glwydd yw. Yr Avglwydd Iesu Grist ai sefyd- 
lodd, ar ei draul, ac yn oÌ ei ewyllys ei hun. Yn 
ei dŷ ac ar ei fwrdd ef y mae yn cael ei chynal ; 
a'i deulu ef yn unig yw y gwestwyr sydd i fod yn 
gyfranog o honi. Ílê, ei gnawd ef, yr hwn sy 
fwyd yn wir, a'i waed ef yr wn sy ddiod yn wir, 
yw sylwedd yr arlwyadau sydd ar y bwrdd, Ioan 
vi. 59. Gwledd ar Grist yr aberth hedd. ydyw, 
Gen, xxxi. 46, 54; Lef. vii. 11—13; 1 Cor. x. 
13; Judas 12. Ynddi yr ydym yn gwledda 
gyda Christ, ac ar Grist; a Christ gyda ninau, 
Dat. iii, 20, Gwledd briodasol ydyw, Math. xxii. 
2,3. “'Arlwyant wledd i chwerthin, a gwin a 
lawenycha'r rhai byw,” Eccles. x. 19. Y mae 
n gyfreithlon i ninau, iê, dylem orfoleddu yn 
Nnw trwy Íesu Grist, “trwy yr hwn yr awrhon 
y derbyniasom y cymod;” Rhuf, v. il, wrth 
gyfranogi o'r wledd hon. “ Llawenhewch yn yr 
Arglwydd yn wastadol: a thrachefn meddaf, 
Llawenhewch,” Phil. iv. 4. Y mae cyfiawnder 
wedi ei foddloni, y gyfraith wedi ei hanrhydeddu, 
Duw yn Nghrist yn cymodi y byd âg ef ei hun, 
heb gyfrif iddynt eu pechodau, am hyny dylem 
lawenhau. 6. Gyda meddwl ffyddiog ymorphwys- 
ol ar aberth Crist am gymod â. Duw, cymeradwy 
aelh i'n personau a'n gwasanaelh ger eì fron, yn 
2N 


nghyd â phob bendith amgenrheidiol er bywyd a 
duwioldeb.  'Yrwy ffydd yr ydym i fwyta o'r bara 
ac yfed o'r cwpan. Heb hyn ni lesha yr ymar- 
feriad corfforol ddim i ni. rwy ffydd ein hunir 
â Christ ac y'n gwneir yn gyfranogion o hono, ac 
o'r bendithion sydd yn drysoredig ynddo. Trwy 
ffydd yr ydym yn derbyn o'i gyfiawnder ef, a 
gras âm ras; sef gras ar ol gras, a gras am. bob 
gras sydd yn Nghrist, Íoani. 16. Megys nad 
yw bara yn lleshau dim ondi'r rhai sydd yn ym- 
borthiarno, na'r gwin yn lleshau dim ond i'r sawl 
a'i hyfo, felly nid yw Crist yn lleshau dim ondi'r 
sawl sydd yn credu ynddo, yn ymorphwys arno, 
ac yn ei ddefnyddio yn ei holl swyddau, enwau, 
a pherthynasau, fel iachawdwr holl-ddigonol. 
Nid yw Crist, yr hwn yw bara y bywyd, mwy 
na'r gair a glybuwyd am dano yn y weinìdog- 
aeth, yn fuddiol i neb ag sydd yn cyfranogi o 
swper yr Arglwydd, ond yn unig y rhai sydd yn 
ymborthi arno trwy ffydd wrth gymuno. ““ Yn 
wir, yn wir, meddaf i chwi,” ebe yr Iachawdwr 
mawr wrth yr Iuddewon, ““ oni fwytewch gnawd 
Mab y dyn, ac oni yfwch ei waed ef, nid oes 
genych fywyd ynoch ;” a thrachefn, “ Yr hwn 
sydd yn bwyta fy nghnawd i, (h. y., yr hwn 
sydd yn defnyddio fy nyoddefiadau i trwy ffydd, 
er ei iechydwriaeth,) y mae ganddo fywyd tragy- 
wyddol,” Ioan vi. 59, 54.7. Gyda meddwl car- 
iadlawn at holl deulwr ffydd trwyr holl fydysawd, 
a llawn o ewyllys da tuag ai bob dyn. Y cymun, y 
cydundeb, y cydgyfranogiad, neu y cydgyfraniad, 

gelwir yv ordinhad ; ì arwyddo yr undeb cariad- 
lawn sydd, ac a ddylai fed rhwng holl deulu 
Crist a'u gilydd, yn gystal ag â Duw yn Nghrist, 
“Crist ein pasg nia aberihwyd trosom ni. Am 
hyny cadwn yr wyl, nid â hen lefain, Jefain malais 
a drygioni, ond â bara croyw, purdeb a gwirìon- 
edd,” 1 Cor, v. 7, 8. Ar swper y dywedodd 
Crist wrth ei ddysgyblion, '* yma fy ngor- 
chymyn i; Ar garu o honoch eich gilydd, fel y 
cerais i chwi. llyn yr wyf yn ei orchymyn i 
chwi, garu o honoch eich gilydd,” Ioan xv. 12, 

I7. Hefyd “ Gorchymyn newydd yr wyf ynei 

roddi i chwi, Ar garu o honoch eich gilydd; fel 
y cerais i chwì, ar garu o honoch chwithau bawb 
eich gilydd, Wrth hyn y gwybydd pawb mai 
dysgyblion imi ydych, os bydd genych gariad at 
eich gilydd,” Ioanxiii. 3£, 35. I ddangos y pwys 
mawr o gariad brawdol rhwng ei bobl ef a'n 
gilydd, yn enwedig wrth gofìo ei gariad ef atynt, 
gorchymynodd yr un peth. drachefn a thrachefn 
iddyntar swper. Il ddangos eu rhwymau i gadw 
undeb yr ysbryd yn nghwiwm tangnefedd, gosod- 
odd hwynt oll i eistedd wrth yr un bwrdd, ac i 
gyfranogi o'r un arlwyadau... Agwedd meddwl 
anaddasi gofio cariad Crist yw oerfelgarwch at ei 
bobl, a difaterwch am gadwedisaeth ein cyd- 
ddynion, y rhai y dyoddefodd Crist drostynt ; 
llawer mwy anaddas yw llid, cenfigen, malais, a 
drwg-ewyllys. 

CYMUNWYR, rhai yn cyfranogi o swper yr 
Arglwydd, neu a hawl ganddynt i wneuthur 
hyny- i ; 

Yn mherthynas i'r cynheddfau gofynedig mewn 
cymunwyr cr eu haddasu a rhoddi hawl iddynt i 
gyfranogi o swper yr Arglwydd, gellir sylwi yn 
1. Fod gwybodaeth gymhedrol o natur a dybenion 
gyr ordinhad. yn angenrheidiol. Heb hyn nid ellir 


CYM 


278 


EW — — 


CYM 


iawn farnu corff yr Arglwydd, yr hyn yw un o'r 
cymhwysderau angenrheidiol mewn cymunwr 
teilwng; ac heb yr hyn y mae y cyfranogwr 
mewn perygl o fwyta ac yfed barnedigaeth 
(xpua) iddo eî hun, l Cor. vi, 29. 2. Barn 
iachus am brif bynciau crefydd.“ Gochel y dyn 
a fyddo heretic, wedi un ac ail rybudd,” 'Tit.iii. 
10. Heretic yw un yn gwadu rbyw wirionedd 
sylfaenol perthynol i grefydd, neu yn credu ac 
yn dysgu yr hyn a fyddo yn wrthwyneb i athraw- 
iaeth iachus. Os dyledswydd pobl Dduw yw 
gochel y cyfryw wedi un ac ail rybudd, y mae 
yn canlyn nad rhydd iddynt ei dderbyn ar y 
cyntaf; ac hefyd y dylent edrych yn fanwl a 
ydyw yr ymgeiswyr am gymundeb yn iachus eu 
barn yn nghylch prif bynciau y grefydd Grist- 
ionogol, cyn eu derbyn i gymundeb eglwysig. 
3. Ymarweddiad diargyhoedd, neu fuchedd deil- 
wng o grefydd Crist. ““Mi a ysgrifenais atoch 
mewn llythyr (medd Paul,) Na chydymgymysg- 
ech â godinebwyr; ac nid yn hollol â godineb- 
wyr y byd hwn, neu â'r cybyddion, neu â'r 
cribddeilwyr, neu âg eilunaddolwyr; oblegid 
felly rhaid fyddai i chwi fyned allan o'r byd. 


Ond yn awr mi a ysgrifenais atoch, Na chyd- 


ymgymysgech, Os bydd neb a enwir yn frawd 
yn odinebwr, neu yn gybydd, neu yn eilun- 
addolwr, neu yn ddifenwr, neu yn feddw, neu 
yn gribddeiliwr ; gyda'r cyfryw ddyn na chyd- 
fwytachwaith,” 1 Cor. v. 9—11; 2 Cor. vi. 14— 
'18. “ Ac yr ydym yn gorchymyni chwi, frodyr, 
' dynu o honoch ymaith oddiwrth bob brawd a'r 
sydd yn rhodio yn afreolus, ac nid yn ol y tra- 
ddodiad a dderbyniodd efe genym ni,” 2 Thes. 
iii. 6. 4. Ysbryd tawel, cariadus, maddeugar. 
““ Mi a fynwn, ïe, petorid ymaith y rhai sydd yn 
aflonyddu arnoch,” Gal. v. 12. Gosodir “ cyn- 
henau, gwynfydau, llid, ymrysonau, heresiau, 
cenfigenau,” yn mhlith gweithredoedd y cnawd, 
am y rhai y dywedir, “na chaiff y rhai sydd yn 
gwneuthur y cyfryw bethau etifeddu teyrnas 
Dduw,” Gal. v. 19-—-21._ Gorchymynir hefyd ï 
aelodau eglwysig gan ddywedyd, “ Gwisgwch 
am danoch ymysgaroedd trugareddau, cymwyn- 
asgarwch, gostyngeiddrwydd, addfwynder, ym- 
aros; gan gyd-ddwyn â'ch gilydd, a maddeu 
i'ch gilydd, os bydd gan neb gweryl yn ecr- 
byn neb; megys y maddeuodd Crist i chwi, 
felly y gwnewch chwithau, Acam ben hyn 
oll gwisgwch gariad yr hwn yw rhwymyn 
perffeithrwydd,” Col. iii. 12—14. Y mae yn 
eglur gan hyny, nad oes neb ag sydd yn 
amddifad o'r rhinweddau hyn, neu yn cyflawni y 
pechodau gwrthwynebol iddynt, yn addasi gael 
cyfranogi o swper yr Arglwydd, nac yn alluog o 
dderbyn y llesiant sydd yn dylifo trwy yr ymar- 
feriad o hono. _ 5. Cymeriad da_am wir dduwiol- 
deb, neu grefydd bersonol, brofiadol, ac ymarferol. 
Y mae hyn yn eglur oddiwrth waith yr 
apostolion bob amser, yn cyfarch y rhai oedd- 
ynt yn ysgrifenu atynt, fel rhai yr oeddynt hwy 
mewn barn cariad, yn meddwl mai rhai wedi eu 
gwir gyfnewid oeddynt. Y maent yn eu galw yn 
saint, ffyddloniaid, &c. “ Holed dyn ef ei hun, 
ac felly bwytaed o'r bara, ac yfed o'r cwpan,” 
yw y gorchymyn pendant personol, rhwymedig 
ar bob cymunwr, er ei addasu i gyfranogi o 
swper yr Arglwydd, I Cor. xi, 28.. Ymae hwn 


n cynwys, y dylai pob un a fyddo yn nesu at 
drcâd tr Aw) dd edrych fod ganddo seiliau 
ysgrythyroli obeithio ei fod wedi eì gyfnewid, 
a'i wneuthur yn greadur newydd yn Nghrist 
Iesu, (sef ei fod yn cashau pechod, yn caru 
santeiddrwydd, ac yn ymorphwys ar Grist yn 
unig am iechydwriaeth,) cyn nesu; canys heb 
fod felly pa fodd y dichon gymuno yn deilwng ? 
Os yw yn ddyledswydd arno holi ei hun, y mae . 
yn ymddangos yn beth rhesymol i'w frodyr ei 
holi yn nghylch seiliau ei obaith am yr un peth, 
cyn ei dderbyn i'w plith; ac iddo yntau hyd y 
gallo, roddi boddlonrwydd iddynt ar y mater, 
naill ai mewn gair neu trwy ysgrifen ; canys pa 
fodd, heb hyny, y gallant ei dderbyn yn galon- 
ogi'w plith fel brawd, Cristion, neu gredadyn 
diffuant? Yn wir, nid yw yn ymddangos yn 
bosibl iddynt. Ond eto wrth wneuthur hyny 
dylent arfer doethineb a thynerwch mawr, a 
bod yn foddlon ac unrhyw brawf rhesymol. Y 
mae perygl ““ diystyru dydd y pethau bychain.” 
Nid yw manteision, gwybodaeth, na dawn ym- 
adrodd pobl Dduw yn gyfartal; a diamheu y 
dylai hyn gael lle priodol ar feddyliau pobl 
Dduw yn eu hymdriniaeth âg ymgeiswyr am 
gymundeb bob amser. Dylent ddysgwyl llawer 
oddiwrth rai, a llai oddiwrth eraill, yn gyfatebol 
i'w manteision a'u gwybodaeth yn flaenorol, 

CYMWYNAS, (o mwyn, hynaws, tirion,) ffafr, 
neu garedigrwydd, yn cael ei wneuthur gan un 
mewn modd mwynaidd a hynaws, i un arall 
mewn taro. Y mae yn hanfodol ìi gymwynas 
fod y derbyniwr yn sefyll mewn diffyg o honi ; 
ei bod yn taro ei angen; ac felly ei bod yn fudd, 
lles, ac elw iddo; ac hefyd bod yr hwn fyddo yn 
ei gwneuthur yn ei gwneuthur o'i fodd, a chyda 
mwyneidd-dra a serechawgrwydd. Nid yw yr 
hyn a wesgir mewn modd treisiol oddiwrth ryw 
un, na'r hyna roddir o anfodd, ac mewn modd 
sarug, yn deilwng ô'r enw cymwynas, er y gall 
fod yn fanteisiol i'r derbyniwr; am nad yw 
yn tarddu o barodrwydd meddwl, ac yn cael ei 
gymdeithasu a mwyneidd-dra, hynawsedd, a 
thiriondeb. Nid yw cymwynas o angenrheid- 
rwydd yn rhagdybied israddiaeth rhwng y der- 
byniwr a'r gwneuthurwr, fel y mae elusen. Gall- 
wn wneyd cymwynas a'n cydradd a'n huwch- 
radd, yn gystal ag a'n hisradd. Dichon mai yn 
hyn yn benaf y mae yn gwahaniaethu oddiwrth 
elusen, 

CYMWYNASGARWCH, (o mwyn, a caru,) 
parodrwydd i wneuthur lles a daioni hyd y gall- 
om, i bawb; neu y rhinwedd hono ag sydd yn 
tueddu ei deiliaid i wneuthur daioni i eraill. 

Mae tuedd gymwynasgar yn creu cwyllysgar- 
wch i gyflawni, a hyfrydwch yn y cyflawniad o'r 
froion caredig sydd yn gwneyd eraill mor anwyl- 
aidd i ni, ac yn enill eu parch, ymddiried, a'u 
serchawgrwydd, gan berì iddynt ddymuno ein 
lles, gwrthwynebu ein niwaid, a chydymdeimlo 
â ni yn holl gyfnewyidiadau ein hamgylchiadau. 
Y mae manteision tymhorol tuedd cymwynasgar 
yn llawer. Er cymaint yw trueni dynolryw, anaml 
y maent mor llygredig fel y gallant wrthwynebu 
hudoliaethau cymwynasgarwch, a bod yn an- 
nheimladwy o effeithiau deniadol haelioni. Y 
mae cymwynasgarwch yn cyfarfod yn gyffredin 
a rhyw beth tebyg iddo ei hun — my ŴRs ei 


CYM 


279 


CYM 


wrthrych—â rhyw beth ag sydd yn cyffroi 
gweithrediad yr un cyffelyb serch. Tra y mae 
cymwynasgarwch yn diarfogi drygwyn, y mae 
yn enill cyfeillgarwch. Y mae yn annichonadwy 
y gallwn gasau y rhai hyny ag y gwyddom eu 
bod yn gwir ewyllysio yn ddaini; ac y gwydd- 
om eu bod yn gwresog ddymuno ein dedwydd- 
wch, ac yn barod ìi esmwythau ein gofid. Y mae 
ymwybodaeth o'r pethau hyn mewn rhyw un, 
yn tueddu yn naturiol ac anorchfygol i ddenu 
ein serch. Y mae cymwynasgarwch mor gyd- 
unol a'n nwydau a'n tybiau cynhenid ag yw 
. ymborth, neu ryw beth hyfryd arall, i'n har- 
chwaeth. Trwy nwyd, elw, neu ryw beth cyd- 
fynedol a'u hymdriniaethau, dichon i ddynion 
drygionus gael eu huno mewn cyfeillach; ond y 
mae y cymwynasgarwch sydd yn cyneu yn y galon 
ac yn gweithredu yn yr ymddygiad, yn enill y 
cariad puraf, ac yn cydio dynion a'u gilydd 
mewn cyfeillgarwch annatodol a pharhaus. 

Nid yw yr hyfrydwch mynwesol pur, a effeith- 
ìr trwy weithrediadau gwir gymwynasgarwch, yn 
cael ei achosi yn gymaint gan y weithred ynddi 
ei hun, a chan y duedd gymwynasgar o'r hon 
y mae yn tarddu. Tueddfryd gymwynasgar y 
person sydd yn benaf yn achosi odiaeth ar- 
dderchogrwydd y mwynhad. Er na byddo gan 
ddyn ddim i'w roddi na'i wneuthur, eto gall fod 
yn feddianol ar y tueddiad mwyaf cymwynasgar, 
yr hwn nid yw yn ddiffygiol ond yn unig o fodd 
a chyfleusdra i weithredu; ac yn yr ymwybod- 
aeth o hyny dichon ei fod yn teimlo cymaint o 
hyfrydwch ag y mae eraill yn deimlo mewn 
amgylchiadau mwy llwyddianus; canys y mae 
gwir gymwynasgarwch yn ymhyfrydu, nid yn 
unig mewn gwneuthur daioni, ond hefyd mewn 
edrych arno yn cael eì wneuthur; ac efallai fod 
hyn yn un o'r profion goreu a chryfaf o duedd- 
fryd gwir gymwynasgar a ellir ei gael. Fel- 
lowes's Body of Theology; vol. ìi.. pp. V4, 194, 
935, 238, &c. 

Gorchymynir i ni ““megys etholedigion Duw» 
santaidd ac anwyl, ìi wisgo am danom ymysgar- 
oedd tosturiaethau, /o«repuw», cymwynasgar- 
wch, (“xpncrorgra,) gostyngeiddrwydd, addfwyn, 
der, ymaros; gan gyd-ddwyn a'n gilydd, os 
bydd gan neb gweryl yn erbyn neb,” Col.iii. 
12, 13. Y mae cysylltiad a pherthynas agos 
rhwng y rhinweddau y mae yr apostol yn eu 
henwi yma a'u gilydd. Y maent yn cydfyned, 
ac yn wasanaethgar i'w gilydd bob amser. 
Gellir edrych ar dosturi fel y ffynon, a chy- 
mwynasgarwch fel y firwd, a gostyngeiddrwydd, 
ddafwynder, ymaros, fel y llawforwynion ag sy'n 
cyfarwyddo, dyogelu, a rheoleiddio ei rhedeg- 
iad. Heb dosturi, nis gall gwir gymwynasgar- 
wch hanfodi; ac heb ostyngeiddrwydd, add- 
fwynder, ac ymaros, ni ddichon i orlifiad cy- 
mwynasgarwch fod yn hyfryd a derbynioli'w 
wrthrychau. Os na bydd cymwynasau yn cael 


eu gweini mewn mwyneidd-dra, y maent yn | 


colli eu melusder a'u blas. 

Y mae y rhinwedd hon yn ei dangos ei hun, 
yn I. Mewn parodrwydd i wneyd lles i bawb, 
yn ol ein gallu, pa un bynag ai gelynion neu gyf- 
eillion, estroniaid neu gynefin, uchel neu isel 
fyddont. 2. Mewn garfoledd a llawenydd yn y 


cyflawniad o hono. 3. Mewn mynych gyflawn- 
iad o hono. 4. Mewn dyfal barhad yn y gor- 
chwyl, yn ngwyneb digalondid oddiwrth an- 
niolchgarwch y rhai y byddom yn gweini iddynt. 
5. Mewn ymofyniad am wrthrychau addas o 
haelioni, os na fyddant yn cynyg eu hunain i'n 
sylw; ac am gyfleusderau i wneyd lles i eraill, 
osna fyddant yn ymddangos. 6. Mewn gofid 
meddwl o eisiau gallu bod yn fwy cyffredinol 
ddefnyddiol. 

CYMWYNASGARWCH DUW, y perffeith- 
der hwnw o'i eiddo ag sydd yn ei dueddu i ym- 
hyfrydu yn nedwyddwch ei greaduriaid, ac i 
wneuthur daioni iddynt can belled ag y byddo 
hyny yn cydsefyll a'i gymeriad fel llywodraethwr 
moesol, uniawn, a chyfiawn. “ Da ydwyt, a 
daionus,” Ps. cxix. 68. 

Dullweddiad daioni, neu gangen o ddaioni 
Duw, yw ei gymwynasgarwch. Y mae yn aml 
yn cael ei gyfieithu yn ddaioni. “Pan ymddang- 
osodd daioni a chariad Duw ein hachubwr tuag 
atddyn;” yn hytrach, ““ Pan ymddangosodd cy- 
mwynasgarwch a dyn-serch (nypncornce Kau n 
duNav0pwria) Duw ein hachubwr,” Tit. iii. 4. 
Y mae dysgedigion yn barnu fod cymwynasgar- 
wch (Xpncornc:) yma, yn arwyddo natur dda 
ionus, dosturiol, drugarog y Goruchaf; a dyn- 
serch (gAav0pwria) yn dynodi ei haelioni, neu 
weithrediad ei ddaioni yn y cyfraniad o gymwyn- 
asau, yn neillduol i ddyn, oddiwrth yr hwn y 
mae yn cymeryd yr enw dyn- serch, pkilanthropy. 
Y blaenaf yw y ffynon, a'r olaf yw y fírwd sydd 
yn dylifo o honi. Gwel hefyd Rhuf. ii. 4; ix. 
22. .Gr. 

Yn mherthynasi gymwynasgarwch Duw, gell- 
ir sylwi, yn l. Z fod yn hanfodol iddo, Ex. 
xxxiv. 6, 7. Nid peth dygwyddiadoliddo yw 
bod yn gymwynasgar; ond yr oedd'felly erioed. 
Cystal y gallai beidio a bod, ag y gallai beidio 
bod yn gymwynasgar. Gall dyn fod yn ddyn 
heb fod yn gymwynasgar, er nad all fod yn ddyn 
da heb fod felly; “' Canys gwr da sydd gymwyn- 
asgar, ac yn rhoddi benthyg,” Ps. cxii. 5 ; ond. 
nis gall I)uw fod yn Dduw heb fod yn gymwyn-: 
asgar. Y mae cymwynasgarwch, yn ol barn 
pawb, yn rhinwedd neu berifeithder moesol. Bod 
anfeidrol berlfaith yw Duw; a chan fod cy- 
umwynasgarwch yn berífeithder, y mae yn eglur 
ei fod vn honfodoli Dduw, gan nad allai fod yn 
anfeidrol berffaith hebddo. 2. Fi fod yn anfeidr- 
ol. Y mae pob peth yn Nuw felly; ac o gan- 
lyniad y mae ei gymwynasgarwch felly. Y mae 
efe yn anfeidrol ac yn raslawn. Sonir am olud 
ei ddaioni, neu yn hytrach ei gymwynasgarwch 
('Xxpncornce) et Rhuf. ii. 4; ac hefyd am gyfoeth 
epdrugaredd, a “ rhagorol olud ei ras ef trwy ei 
gymwynasgarwch ì nì yn NghristIesu,” Eph. 
ii. 4, 7. Pan y meddyliom am eangder a chyf- 
lawnder y ffynon, sef natur ddaionus y Goruch- 
af; am luosogrwydd ac amrywiaeth y ffrydiau 
ag sydd yn dylifo yn wastadol allan o honi; ac 
yn neillduol am amledd, a mawr annLeilynzdod 
llawer o'r gwrthrychau sydd yn derbyn o'r ífryd- 
iau, rhwymir ni i ddywedyd gyda syndod, “* Mor 
fawr yw dy ddatoni!” Ac eilwaith, “ Pa faint 
yw ei ddaioni ef, a pha faint eì degwch ! ' Ps, 


xxxi, 19; Sech.ix, 17. 83. Yn gyffredinol a 


CYM 


——. ŴR— Ŵ —  — 


neillduol gn eì weithrediad.“ Daionus yw yr 
Arglwydd i bawb; a'i drugaredd ar ei holl 
weithredoedd. Llygaid pob peth a ddysgwyl- 
iant wrtho, ac y mae efe yn rhoddi iddynt eu 
bwyd yn ei bryd,” Ps. cxlv. 9, 15... Nid oes un 
creadur heb fod wedi derbyn ei gymwynasau ef; 
na neb nad yw yn dderbyniwr o honynt ond yn 
unig y cyfryw ag sydd wedi cau eu hunain allan 
o'u cylchrediad, trwy gamddefnydd gwirfoddol 
o gymwynasau blaenorol. Y cyfryw yw sefyllfa 
brodorion annedwydd yr afagddu oll. Ond am 
bawb eraill, o'r abwydyn distadlaf hyd at yr 
angel uwchaf yn Ngwynfa, y maent oll yn ddeil- 
iaid gwastadol y cymwynasau dwyfol. Ond er 
fod cymwynasgarwch Duw yn gytíredinol yn ei 
weithrediad, y mae yn neillduo/ hefyd; ïe, y mae 
neillduolrwydd mewn neillduolrwydd yn eglur 
ymddangos yn ngweithrediadau hwn. 'Fra y 
mae pob creadur yn ddiwahaniaeth o fewn ter- 
fynau ein cydnabyddiaeth nì yn ddeiliaid gwas- 
tadol y cymwynasgarwch dwyfol. y mae dyn, yr 
annheilyngaf o honynt oll, yn ddeiliad neiJ/duol o 
hono; a'r dyn da mewn modd mwy neillduol 
eilwaith ; fel yr ydym yn eglur canfod yma neill- 
duolrwydd mewn neillduolrwydd. Y mae rbyw- 
beth o hyn i'w ganfod, hyd yn nod yn mhlith 
dynion. Tray mae gwr cymwynasgar yn dda ì 
bawb yn gyffredinol o'i amgylch, y mae yn dda 
neillduol i'w dylwyth, ac mewn modd mwy neill- 
duol eilchwyl i'w gyfeillion, ei geraint, a'i ber- 
thynasau agosaf; ac nid oes neb yn cynyg beio 
arno am hyny, nac yn golygu ei fod trwy hyny 
yn ymddwyn yn anaddas, 4. Yn rasol a phen- 
avglwyddiaethol yn eì weinyddiad. Yr ydym yn 
enwi y ddau olygiad yn nghyd, o herwydd fod 
Ennyn annatodol rhyngddynt; gan fod yr 

yn sydd rasol yn hollol at ewyllys eì feddian- 
ydd, a'r hyn sydd felly o angenrheidrwydd yn 
benarglwyddiaethol. Nid yw Duw yn ddyled- 
wr i neb ond iddo ei hun; ac o ganlyniad nid 
yw dan rwymau, annibynol ar ei ewyllys ei 
hun, i weini ei gymwynasau i neb. 

arhaf wrth yr hwn y írugarhawyf, ac a dostur- 
iaf wrth yr hwn y tosturiwyf,” yw yr iaith sydd 
yn gweddu iddo ef ei harferyd, Rhuf.ix.15. Nid 
ydyw efe yn y gweinyddiad o'i gymwynasgar- 
wch, dan angenrheidrwydd naturiol, fel y mae yr 
haul yn y cyíraniad o'i oleuni a'i wres; peamgen 
ni byddai diolchgarwch yn ddyledus iddo am ei 
gymwynasau. Nid ydym yn diolch i'r haul am 
ein goleuo, nac i'r tân am ein cynhesu, am nad 
ydynt yn gwneyd hyny yn fwriadol ac ewyllys- 
gar, eithr o angenrheìdrwydd arddansoddawl. 
Gwadu graslonrwydd a phenarglwyddiaeth gwei- 
nyddiad cymwynasgarwch Duw, fyddai diddymu 
pob rhwymedigaeth i fod yn ddiolchgar iddo. 5. 
Yn dragwyddol ac anghyfnewidiol o ran eì barhad, 
Y mae llawer wedi blino a diffygio bod yn gy- 
mwynasgar; ac eraill, er na chollasant y tuedd, 
wedi colli y modd i fod 4n weithredol felly, Ond 
““y mae trugaredd Duw yn parhau yn dragy- 
wydd.” Mynych iawn, ac nid am ddim, y coff- 
eir hyny yn ngair Duw; yn neillduol yn llyfr y 
Psalmau. Y mae efe yn gymwynasgar i ddyn- 
îon anniolchgar a drwg; ac er maint eu hanniolch- 
garwch a'u drygioni, nid yw ei duedd gymwyn- 
asgar yn llai; ac er cymaint y mae wedi eì gyf- 
ranu, nid yw ei drysorau wedi gostwng trwch y 


280 


“Mi a dru- 


CYM 


blewyn eto. Môr annherfynol! Ffynon an- 
hyspyddadwy ydyw! 6. Dan lywyddiad arhe- 
olaeth anfeidrol ddoelhineb, cyfiawnder, a_sant- 
eiddrwydd. _ “* Mor lluosog yw dy weithredoedd, 
O ArgÌwydd! gwnaethost hwynt oll mewn doeth- 
ineb, Ps. civ. 24. “Cyfiawn yw yr Arglwydd 
yn ei holì ffyrdd, a santaidd yn ei holl weithred- 


: oedd,” Ps, elxv. 17. Pe amgen, ni byddai gwei- 


nyddiad ei gymwynasgarwch ond maldod. Nid 
yw efe un amser yn gogoneddu un perffeithder ar 
draul perffeithder arall. Y mae holl weinydd- 
iadau ei gymwynasgarwch yn eu perthynas a 
chreaduriaid euog, wedi eu seilio ar iawn Crist, 
ac yn dylifo trwy ei gyfryngwriaeth ef. Trwy 
eì gymwypasgarwch i ni yn Nghrist Iesu,” Eph. 
ii. 7. Nid yw yn ymddangos y gallasai roddi 
un gymwynas naturiol nac ysbrydol,i ddynion 
euog, mewn modd cyson a'i gymeriad felllywydd 
moesol, cyfiawn, a santaidd, ond ar sail iawn, 
Gwadu hyn fyddai gwadu yr angenrheidrwydd 
oiawn; a gwadu yr angenreidrwydd o iawn yw 
hanfod Sosiniaeth, neu ddyndodaeth. Caniatau 
fod rhyw gymwynasau yn cael eu hestyn i dro- 
seddwyr heb iawn, yw caniatau, mewn effaith, . 
nad oedd iawn yn angenrheidiol er estyn un gy- 
mwynasiddo; gan nad oes gwahaniaeth ond yn 
ngraddoliaeth y cymwynasau a estynir. Os gall- 
asai Duw roddi y lleiaf heb iawn, gofynir, Paham 
nad allasai roddi y mwyaf hebddo? A pha ley 
mae yr angenrheidrwydd o iawn yn ymddangos ? 
a pha fodd y gellir ei brofi ond ar y dyb a am- 
ddiffynir? A gadael, mewn dull o ymresymu, 
nad yw cymwynasau naturiol yn dyfod i ddynion 
ar gyfrif iawn Crist, ond mewn rhyw lwybr an- 
hysbys arall, gofynir, A ydyw yr efengyl ddim 
yn gymwynas? A yw hono ddim i bawb yn 
ddiwahaniaeth? ac, A yw hono ddim yn dal 
perthynas ag ìawn, ac wedi ei seilio arno? Onid 
oedd yr aberthau gynt yn arddangosiadau o 
aberth Crist? ac, Onid oeddid yn aberthu gyda 
golwg ar gaffaeliad cymwynasau tymhorol yn 
gystal ag ysbrydol? ac, Onid oedd hyny yn 
dangos fod gweinyddiad cymwynasgarwch Duw 
yn ei holl amgylchiadau, yn ei berthynas a chre- 
aduriaid euog, wedi ei sylfaenu ar aberth Crist? 
Yr ydym yn gosod pwys neillduol ar y mater 
hwn, oblegyd yn ein bryd ni, erthygl sylfaenol 
Cristionogrwydd ydyw; ac mai cymeryd ymaith 
ganolfur gwahaniaeth rhwng Cristionogrwydd a 
Sosiniaeth fyddai ei wadu. Yr angenrheidrwydd 
o ìawn er dyogelu cymeriad Duw yn y gweinydd- 
iad o'i gymwynasau i ddynion euog, yw y piler 
ar yr hwn y mae'r gwahaniaeth rhwng crefydd 
Crist a Sosiniaeth yn gorphwys. Os cymerir 
hwn ymaith, y mae'r sylfaen wedi ei dymchwel- 
yd, ac o ganlyniad y mae yr adeilad yn rhwym 
o syrthio. Ychydig mae y gwyr da a driniant 
y gwirionedd dan sylw gyda gwawd ac anmharch, 
yn ystyried i ba le mae eu sel anoddefgar yn eu 
harwein; ei bod yn eu harwain i grasdiroedd 
diffrwyth Sosiniaeth; a'u bod yn siglo llaw dros 
y berth a gwawdwyr iawn dirprwyol, a Duwdod 
ein prynwr bendigedig. 

CYMWYNASWR, un yn caru ac yn gwneyd 
lles i eraill, 

Duw yw y prif gymwynaswr. Y mae efe yn 
gymwynasgar bawb ; ïe, i'r rhai anniolchgar a'r 
drwg. Nid oes neb heb fod tan rwymau iddo; 


CYM 


281 


| CYN 


er bod llaweroedd na chydnabyddasant hyny 
erioed. 

CYMYDOG, (cymwd) yn briodol, a arwydda 
un yn byw yn yr un cwmwd â ni, neu yn agos 
atom. Yn neheudir Cymru arferir y gair cy- 
modog yn Me cymydog, a dywedir ei fod yn ar- 
wyddo cyd-fodog. Heblaw hyn y mae'r gair yn 
yr ysgrythyrau santaidd yn arwyddo yn |l. 
Y neb y byddo yn gyíleus i ni wneyd 
daioni iddo, pwy bynag fyddo, Math. xxii. 
39. 2. Y neb a fyddo yn tosiurio wrth, ac yn 
ymgeleddu un arall mewn cyfvngder, Luc x. 36. 
9. Un yn sefyll mewn diffyg am gymhorth, 
Diar.iii. 28.  Ceryddai ein Hiachawdwr y Pha- 
riseaid am arfer y gair cymydoz mewn ystyr 
rhy gyfyng; ac addysgai hwynt ar yr un pryd, 
fod holl drigolion pedwar ban y byd yn gymy- 
dogion iddynt, ac y dylasent ymddwyn yn hael- 
ionus, nid yn unig tuag at eu pobl a'u cenedl eu 
hunain, yn nghyd a'u cyfeillion, ond hefyd tuag 
at eu gelynion, Math. v. 48.. Hyn. oedd mewn 
golwg ganddo yn nameg 'y gwr yn myned o Je- 
rusalem i Jericho, ac yn syrthio yn mysg lladron, 
&c., ac nid gosod allan gyflwr truenus dyn dan 
y cwymp—anallu ac anewyllysgarwch y ddeddf 
i'w ymgeleddu—a'i raslonrwydd a'i barodrwydd 
ei hun i wneuthur yr hyn nid allasai 
y ddeddf ei wneuthur iddo, Luc x. 29—37, 
Cymydog gan hyny yny Beibl, sy enw cyffredin 
yn dynodi holl ddynolryw. 

“Gwell yw cymydog (jaw) yn agos, na 
brawd yn mhell,” Diar. xxvii. 10; byny yw, y 
mae yn fwy hylaw, ac yn debycach o'n 
cynhorthwyo, os bydd yn cyfateb i'w enw, 
yn neillduol os byddwn ni wedi ymddwyn fel 
cymydogion tuag ato yntau, “Car dy gymydog 
(rov mygu cov, fel tì dy hun,” ydyw yr ail 
orchymyn, neu gynhwysiad yr ail lech, yn y 
ddeddf foesol, Math, xxii. 39. Nid yw hwn 
yn cynwys y dylem garu ein cymydog fel yr 
ydym bob amser yn caru ein hunain ; oblegyd yr 
ydym yn aml yn caru ein hunain yn anghy- 
medrol, hyny yw, yn fwyna Duw. Ond yr hyn a 
olygir ydyw, y dylem osod ein hunain yn lle ein 
cymydog, a theimlo ac ymddwyn tuag ato fel y 
byddai yn rhesymol i ni ddysgwyl iddo ef i 
deimlo ac ymddwvn tuag atom ni yn yr un am- 
gylchiad. A ydyw efe yn frenin? yn swyddog 
gwladol neu eglwysig? yn bendefig ? yn hen neu 
ieuanc? yn gyfoethog neu dlawd? yn glaf neu 
iach? yn dduwiol neu annuwiol? dylem osod ein 
hunain yn yr un amgylchiad ag y mae efe yn- 
ddo, yn ein meddwl, ac ystyried yn ddiduedd pa 
fodd y byddai yn rhesymoli nì ddysgwyl iddo 
ef deimlo ac ymddwyn tuag atom ni yn y cyfryw 
amgylchiad, a theimlo ac ymddwyn tuag ato yn 
gyfatebol. Dylem amlygu ein cariad tuag ato 
yn l. Zrwy beidio a'i miweidio yn eì berson, eî 
gymeriad, eì berthynasau, amgylchiadau, a medd- 
ianau. ““Cariad ni wna. ddrwg i'w gymydog,” 
Rhuf. xiii. 10. Dylem ochelyd ei enllibo; dwyn 
cam dystiolaeth yn ei erbyn, i'r dyben i'w 
ddrygu a gwarthruddo ei gymeriad; ac hefyd 
mynegi yr hyn a all fod yn anfantais iddo, er ei 
fod yn wirionedd, heb fod galwad eglur arnom i 
wneuthur hyny. Dylem ochelyd cymeryd oddi- 
arno, neu atal oddiwrtho yr hyn sydd ddyledus 
iddo, trwy dwyll, lladrad, trais, ac anghyfiawn- 


der; ac hefyd dylem fod yn dyner o'i berson, 
iechyd, bywyd, teimladau, a hapusrwydd. 2. 
at wneyd daioni iddo yn ol ein gallu, pan y 
byddo cyfleusira yn ymgynyg. Y mae'r gor- 
chymyn yn bendant yn gystal ag yn nacaol, 
Dylai ein cariad at ein cymydog gael ei amlygu 
mewn modd pendant, yn gystal ag mewn modd 
nacaol. Nid digon yw i ni beidio a niweidio ein 
cymydog; dylem hefyd wneyd daioni iddo yn ol 
ein gallu a'n manteision, trwy dosturio wrtho, a 
chydymdeimlo âg ef pan mewn cyfyngder—trwy 
ddiwallu ei anghenion pan mewn diffyg— trwy ei 
addysgu pan yn anghyfarwydd—trwy ei ry- 
buddio pan mewn perygl—trwy ei gynorthwyo 
pan mewn caledi—a thrwy weddio drosto a phob 
gweddi a deisyíiad yn yr ysbryd. 

CYN, 1. Enw calarn, yn arwyddo y cyntaf, 
neu y blaenaf. 2. Cysylltiad (conjuncâon) 
megys cyn llyfned, cyn deced, cyn laned, cyn 
wyned. 3. Rhagferf, (adverb) megys * Cyn 
gwneuthur o honot y mynyddoedd,” 4, Ar- 
ddodiad, (preposition) megys “* Cyn dechreuad y 
byd.” 5. Blaenddodiad (prefiz) mewn geiriau 
cyfansawdd, yn arwyddo yn nghyd, yn nghyntaf, 
blaenaf, rhagorol, hynod, &c., neu ynte yn cyfateb 
i'r Llad. Con. 

CYNDRYCHIOL, neu cydrychiol, (o cyd, a 
drych,) presenol, gwyddfodol, wyneb yn wyneb. 
“ Angel ei gydrychioldeb a'u hachubodd hwynt,” 
Esa. lxiii. 9. Gwel Angel. 

CYNDYNRWYDD, (o cyn a tyn,) gwrth- 
nysigrwydd, ystyfnigrwydd, neu anewyllysgar- 
wch mawr i wneuthur yr hyn sydd ddyledus i'w 
wneuthur, neu i ymwrthod â'r hyn sydd ang- 
hyfreithlon a niweidiol. Y gwrthwyneb i barod- 
rwydd, ewyllysgarwch, ystwythder, neu hyblyg- 
edd, yw cyndynrwydd. Y mae yn cyfodi oddiar 
falchder ysbryd, a hunanoldeb, yn nghyd â chas- 
ineb at yr hyn sydd dda, a chariad at yr hyn 
sydd ddrwg. Y mae yn cael ei briodoli i'r 
galon, sef yr holl enaid, yn neillduol y meddyl- 
fryd a'r ewyllys, Jer. ìx. 14; xi. 8; xvi. 12... Y 
mae yn ymddangos mewn anystyriaeth o gyng-. 
horion, rhybuddion, a goruchwyliaethau geirwon 
a thyner Duw ; mewn anufydd-dod i'w or€hym- 
ynion a'i alwadau; mewn diystyrwch ar ei aw- 
durdod, eì ddeddfau, a'i osodiadau; mewn ym- 
adroddion chwyddedig a thrahaus; mewn 
ymddygiad flroen-uchel a thordyn; ac mewn 
rhyfyg a gwallgofrwydd pechadurus yn ngwyneb 
gorchymynion a galwadau, addewidion a bygyth- 
ion, cymwynasau a cheryddon y Goruchaf. Gwell 
gan ei ddeiliad dori na phlygu. Y mae yn 
diystyru golud daioni, dyoddefgarwch, ac ymaros 
yr Arglwydd; ac yn rhedeg yn y gwddf iddo ef, 
trwy dewdertorau ei darianau, âthuf.ii. 4; Job 
xv.26. Eiiaith ydyw, “ Pwy yw yr Arglwydd, 
fel y gwrandawn niar ei lais?” Ees. v. 2. Ond 
â'r cyndyn yr ymgyndyna Duw; ac yn y diwedd 
efe a'i dryliia ef a gwialen haiarn, ac a'i maluria 
felllestr pridd, 1. Sam. xxii. 27; Ps.ii. 9. “ Yr 
Arglwydd a â allan fel cawr, fel rhyfelwr y 
cyflty eiddigedd ; efe a waedda, ïe, efe a rua; ac 
afydd trech na'i elynion,” Esa. xlii. 19. 

CYNDDAREDD, (cynddar) gorphwyll, gwyllt- 
ineb, gwallgofrwydd, ynfydrwydd, gwyn, creu- 
| londer, digofaint. 
| I osod allan echryslonrwydd barnedigaethau 


CYN 


282 


CYN 


Duw ar ei elynion anedifeiriol a chyndyn, sonir 
am “gynddaredd ei lid a'i ddigofaint ef,” Ps. 
lxxviii. Nah, i. 6; ac i osod allan wallgofrwydd 
ac ynfydrwydd y creadur gwael dyn, yr ydym 
yndarllen am ei “gynddaredd” yntau—““ Diau 
cynddaredd dyn a'th foliana di: gweddill cyn- 
ddaredd a waherddi,” Ps. lxxvi. 10. Cyflawn- 
wyd hyn yn Pharaoh, Senacherib, Nebuchodon- 
osor, ac eraill; y rhai a ymgynddeiriogasant yn 
erbyn yr Arglwydd a'i bobl; eithr cynddaredd y 
rhai a fu yn achlysur i Dduw ddatguddio ei 
ogoniant yn ngwaredigaeth ei bobl allan o'u 
gafaelion; a gweddill yr hon hefyd a wahardd- 
wyd ganddo. Dywedodd am y naill fel y llall o 
honynt, “ Hyd yma yr ai di, ac nid yn mhell- 
ach;” ac felly efe a waharddodd weddill eu cyn- 
ddaredd. Y cynghor goreu gan hyny i ddyn yw, 
«“€ Paid â digofaint, gad ymaith gynddaredd : nac 
ymddygia er dim i wneuthur drwg,” Ps, xxxvii. 8. 

CYNDDEIRIOGRWYDD, (cyn-ddar) yr un 
peth a chynddaredd. Gwel Oynddaredd. 

CYNDDYDD, y rhan gyntaf o'r dydd, y 

wawrddydd, y plygain, y boreu glâs, neu glais y 
dydd. 
) CYN-FAB, (cyn-mab) y mab cyntaf, y cyntaf- 
anedig. Cynfab Joseph oedd Manasseh, a chyn- 
fab Jacob oedd Reuben, Gen. xlviii. 14; xlix. 3. 
Trwy gyfarwyddyd dwyfol, yn groesi ewyllys 
Joseph, gosododd Jacob ei law ddeheu ar ben 
Ephraim y mab ieuengaf, a'i law aswy ar ben 
Manasseh yr hynaf, wrth roddi iddynt ei fendith 
olaf, Gen. xlviii. 13, 14. Collodd Reuben ei 
enedigaeth fraint o herwydd iddo halogi gwely 
ei dad, trwy orwedd gyda Bilhah, ei ordderch 
wraig ef, Gen. xxxv. 22; xlix. 4. “Minau a'i 
gwnaf yntau yn gynfab goruwch brenhinoedd y 
ddaear, Ps. lxxxix. 27. Dafydd a olygir yma 
yn flaenaf, ond yr Arglwydd Iesu Grist yn 
benaf. Gwel Cyntafanedig. 

CYNFERTHYR, (cyn-merthyr) y tyst neu y 
merthyr cyntaf. Abel oedd y merthyr cyntaf 
dan yr Hen Destament; a Stephan dan y Testa- 
ment Newydd. 

CYNFIGEN, Heb. mnanp, Aineah, gofid 
meddwl neu boen, o herwydd llwyddiant, daioni, 
rhagoriaeth, a dedwyddwch un arall; gyda 
chasineb a malais ato, o herwydd ei flaenoriaeth 
a'i ragoriaethau. 

Yn mhlith yr holl nwydau ag sydd yn lletya 
yn mynwes lygredig dyn dan y cwymp, cyf- 
addefir yn gyffredin, mai cynfigen yw y ffieidd- 
iaf o honynt oll. Nid oes neb yn wir i'w feio 
am amddiffyn ei iawnderau, nac ychwaith am 
ddangos anfoddlonrwydd tuag at elyn maleisus ; 
ond peth eithaf afresymol ydyw coleddu drwg- 
ewyllys at un na wnaeth unrhyw ymosodiad ar 
ein hiawnderau, ac na wnaeth un niwaid i zi, yn 
unig o herwydd ei fod yn fwy llwyddianus nag 
ydym ni. Hyn yw cynfigen; ac nid rhyfedd 
fod y cyfryw gymeriad yn flìaidd gan bawb—bod 
pawb yn ei ddiarddel—a bod hyd yn nod y rhai 
sydd dan effeithiau y cyfryw dymher hyd y gall- 
ont, yn ymdrechu ei ddirgelu. Prif achlysuron 
neu wrthrychau cynfigen ydynt, gyferddonau 
eneidiol, manteision genedigaeth, sefyllfa, a 
meddianau; yn nghyd a llwyddiant rhagorach 
mewn ymdriniaethau bydol, Mewn gair, y mae 
y dyn cynfigenus yn anfoddlawn fod neb yn 


rhagori arno mewn dim. Y mae yn eiddigeddu 
wrth rinweddau, cynheddfau, glendid, grym, ys- 
twythder, dysgeidiaeth, gwybodaeth, doniau, 
meddianau, parch, uchafiaeth, awdurdod, a 
llwyddiant pawb o'i amgylch; yn neillduol y 
rhai agosaf ato, a mwyaf adnabyddus iddo. 

Yr arwyddion o gynfigen ydynt yn 1. Galar o 
herwydd rhagoriaeth, parch, a_ llwyddiant un 
arall. Y mae gwynebpryd y dyn cenfigenus 
yn syrthio fel yr eiddo Cain gynt, pan y mae yn 
canfod neu yn clywed am ragoriaeth allwyddiant 
ei gymydog. Yr oedd Mutius, un o ddinasydd- 
ion Rhufain, mor hynod am dymher genfigen- 
llyd, faleisus, fel y dywedai Publius un diwrnod 
wrth ei ganfod ef yn drist, “ Y mae naill airhyw 
ddrwg mawr wedi dygwydd i Mutius, neu ynte 
ryw ddaioni mawr wedi dygwydd i ryw un 
arall.” Y mae yr un sylw yr rhy gymhwys- 
iadol at lawer eto. 2. Llawenydd a gorfoledd yn 
iselâd ac aflwyddiant un arall. Nid oes dim 
oddigerth ei ddyrchafiad a'i ffynint ei hun, yn 
rhoddi cymaint o hyfrydwch i feddwl y dyn cyn- 
figenus ag ydyw iselâd ac aflwyddiant rhai 
eraill. Pe gallai ef, ni chai yr haul dywynu, 
na'r gwlaw ddisgyn ar faes neb arall ond yr 
eiddo ef; ac ni byddai da na defaid, proffes na 
galwad neb yn ffynu ond yr eiddo ef yn unig. 
Ei hyfrydwch ydyw clywed am aflwyddiant 
pawb ond eihun. Nid oes un beroriaeth cyn 
hyfryded i'w glustiau a hyny. 3. 4nmharod- 
rwydd ac annhueddgarwch i roddi y parch, y flaen- 
oriaeth, a'r ganmoliaeth i arall ag sydd yn ddy- 
ledus iddo ; yn nghyd â pharodrwydd ŵ'w ddifrio 
a'i iselâu. Y mae'r gwr cynfigenus bob ams2r 
yn brin mewn canmoliaeth, yn neilìduoli wrth- 
rych ei eiddigedd; eithr yn dra helaeth mewn di- 
friaeth arno. Os gwyr am ryw fai ynddo, y 
mae yn sicr o'i nodi; ac os bydd eraill yn ei 
ganmol, y mae yn sicr o ddangos anfoddlon - 
rwydd, ac o ymdrechu hyd y gallo i leihau 
ei glod a'i barch; lledarwydda nad yw yn gwbl 


.cystal ag y meddylir ei fod, neu fod rhyw ddrwg 


yn perthyn iddo yn rhyw le, Y mae y gwr cyn- 
figenus, o angenrheidrwydd, yn athrodwr ac en- 
llibwr; oblegyd y mae yr hwn nad all oddef 
clywed eì gymydog yn cael ei barchu a'i an- 
rhydeddu, yn sicr, mewn rhyw ffordd neu gilydd, 
o ymdrechu ei iselâu. Bydd i'r cyfryw ddyn, 
gyda hyfrydwch maleisus, gyhoeddi yn nghlyw 
pawb, yr holl wendidau a'r ffaeleddau hyny ag 
a berthynant i wrthrych ei gasineb, ag y byddai 
egwyddorion dynoliaeth yn cymell dyn i'w dir- 
gelu. Bydd iddo gymeryd mantais oddiwrth ei 
ychydig wendidau, i ddifwyno cymeriad ei weith- 
redoedd goreu yn ngolwg eraill; ac hyd yn nod 
trwy gamddarluniadau, i droi ei rinweddau yn 
bechodau. 4. Tuedd ac ymdrech i niweidio arall, 
nid yn unig yn eì gymeriad, ond hefyd yn ei am- 
gylchiadau, sefyllfa, bywiolaeth ; ac hyd yn nod 
yn ei berson a'i fywyd. Temtiodd y sarít Efa, o 
gynfigen; ac felly achlysurodd ddinystr tragy- 
wyddol Adda a'i holl hiliogaeth, oni buasaii 
Dduw dosturio wrthynt. Lladdodd Cain Abel 
ei frawd o gynfigen.. Brodyr Joseph wedi bwr- 
iadu ei ladd, (rhag yr hyn y lluddiwyd hwy gan 
Reuben) a'i taflasant 1 bydew yn gyntaf, ac 
yna a'i gwerthasant i'r Ismaeliaid. Lladdodd 
Cambyses, brenin Persia, ei frawd Smerdis, 


CYN 


283 


CYNG 


oblegyd y medrai dynu cryfach bwanag efenag 
un o'i ganlynwyr; a'r anghenfil Caligula a 
laddodd ei frawd, oblegyd ei fod yn ddyn ieuanc 
prydweddol. Dionysius y gorthrymwr, medd 
Plutarch, a gosbodd Philoxensius y cerddor, o 
gynfigen, am ei fod yn medru canu; a Phlato yr 
athronydd, am y medrai ddadleu yn well nag 
efe. Rhy faith, ïe, annichonadwy fyddai nodi 
yr holl niwaid a effeithiwyd erioed yn ein byd ni 
trwy y dymher neu y nwyd flìaidd hon. Digon 
yw dywedyd yn ngeiriau yr apostol, “ Lle mae 
cynfigen ac ymrysonfa, yno y mae terfysg a phob 
gweithred ddrwg,” Iago iii. 16. 

I'r dyben i feddyginiaethu y nwyd bechadurus, 
ynfyd, a ffìaidd hon, dylid ystyried yn l. Mor 
afresymol ydyw cynfigenu wrth lwyddiant a rha- 
goriaeth un arall. Nid yw ei lwyddiant a'i ragor- 
iaeth ef yn ein gwneyd ni ddim gwaeth, ac ni 
byddai i'w aflwyddiant ef ein gwneyd ni ddim 
gwell: ond yn y gwrthwyneb, dichon i'w lwydd- 
lant a'i ragoriaeth ef effeithio yn uniongyrchol, 
neu yn anuniongyrchiol er gwelliant i ni, ac yn yr 
un modd ei aflwyddiant o'r ochr arall. Nid yw 
o un gwir elw i neb fod eraill yn annysgedig, 
anneallus, tlodion, anmharchus, anenwog, ac 
annedwydd; ond byddai yn elw i bob un, pe 
byddai pawb yn y gwrthwyneb. Y mae yr hwn 
sydd yn ysbeilio ei gymydog o'i feddianau, ar 
ryw olwg, yn enill cymaint ag y mae yn gymer- 
yd ymaith; ond nid yw yr hwn sydd yn ysbeilio 
ei gymydog o'i barch a'i anrhydedd yn enill dim 
ond y gwarth, yr euogrwydd, a'r anesmwythder. 
2. Mor niweidiol yw cynfigen i'w pherchenog, “Y 
mae cynfigen, medd Solomon, yn pydru yr es- 
gym,” Diar. xiy. 30.“ Digllondeb medd Eli- 
phaz y Temaniad, a ladd yr ynfyd, a chynfigen 
a ladd yr annoeth,” Job v. 2. mae yn 
gwneuthur bywyd yr hwn sydd tan ei llywodr- 
aeth yn un ystod o annedwyddwch a phoen. Tra 
y byddo tan lywodraeth cynfigen, nid yw yn 
alluadwy iddo lai na bod yn annedwydd. Y mae 
fel y môr yn dygyfor, nid oes esmwythyd iddo 
un amser, yn un lle; gan fod y dymher aflywodr- 
aethus ag y mae yn ei meddiant, yn ei daflu yma 
ac acw yn ddiorphwys. Y mae yn boenydiwr 
dibaid iddoeihun; ac yn ddiorphwys yn hunan 
erlyniwr. Gofid ac iselâd yr ysbryd a'r meddwl 
eihun, o herwydd dyrchafiad un arall, yw cyn- 
fìgen, Clefyd wedi ei gael, nid oddiwrth glefyd, 
ond iechyd un arall, yw cynfigen.. 3. Mor groes 
ydyw i natur Duw, ac mor annhebyg iddo ef; ac 
mor debyg i'r diafol, y mae yn gwneuthur ei deil- 
iad. Da a daionus yw Duw; ïe, nid oes neb 
gwreiddiol, anfeidrol, ac anghyfnewidiol dda, 
ond eihunan. Duw cariad yw; a'r hwn sydd 
yn aros mewn cariad sydd yn aros yn Nuw, a 
Duw ynddo yntau, Ps. cxix. 68; Math. xix. 17; 
lloaniv. 16. Y gelyn-ddyn, y gwrthwynebwr, 
yr un drwg, y cyhuddwr, &c., y gelwir y diafol; 
ac unllawn o falais a chynfigen ydyw; ac nid 
oes neb yn debycach iddo ar y ddaear na'r dyn 
cynfigenllyd, maleisus.  Perffeithrwydd ei ddelw 
yw hwn. 4. Mor anaddas y mae yn gwneuthur 
ei deiliaid îi gyflawni un gwasanaeth crefyddol, ac i 
fwynhau heddwch a ffafr Duw yma, aci gymdeith 
asu âg ef yn y nefoedd dros fyth. Rhestrir “ cas- 
ineb, cynbenau, llid, ymrysonau, cynfigenau, 
&c., yn mhlith gweithredoedd y cnawd ; a sicr- 


heir na chaiff y rhai sydd yn gwneuthur y cyf: 
ryw bethau, etifeddu teyrnas Dduw,” Gal. v. 
19—21. Yn wir, nid rhyfedd yw hyn; canys y 
mae yn eglur, fod rhaid naill ai i Dduw newid, 
neu ynte eu cyfnewid hwy, cyn y gallont ei 
fwynhau, pe caent fyned ato. Tray byddont 
dan lywodraeth y fath dymher uffernol, y mae yn 
anichonadwy iddynt na chanu mawl, na gwrando, 
na darllen y gair, na gweddio, na chymuno gyda 
hyfrydwch, ac i ateb un dyben da. 5. Mor 
wael a disylwedd yw y pethau mae dynion yn 
cynfigenu wrth eu gilydd o'u herwydd. Cyfoeth 
daearol, parch ac anrhydedd bydol, dedwyddwch 
a llwyddiant amserol a darfodedig, yn gyffredin- 
yw gwrthrychau cynfigen ; pethau annigonol, cyf- 
newidiol, terfynol, uwchben y rhai y cyhoedd, 
odd Solomon, ““ Gwagedd o wagedd, gwagedd yw 
y cwbl.” Ar fyr, bydd eu meddianwyr yu am- 
ddifad ohonynt, a'r rhai sydd hebddynt yn gyd- 
stad â hwynt, heb. un gwahaniaeth rhyngddynt 
yn y bedd. 6. Mor lluosog yw nifer y rhai hyny 
o ddynolryw, ag sydd uwchlaw y rhaì y maent hwy 
yn cynfigenu wrthynt; a'r rhaì sydd islaw iddynt 
hwythau. Yn lle cynfigenu ac anfoddloni o her- 
wydd fod rhai wedi cael eu gosod. uwchlaw i ni 
mewn anrhydedd, gallu, awdurdod, meddianau, 
doniau, &c., dylem ddiolch i Dduw nad ydym ni 
y rhai ydym yn llai na'r lleiaf, wedi ein gosod 
islaw pawb. Gall ystyriaethau difrifol a chred— 
iniol o'r pethau uchod, fod yn ddefnyddiol i ddofi 
grym y nwyd aflywodraethus o gynfìgen, a than 
fendith Duw, i'w chwbl ddiwreiddio o'r enaid. 
Cofiwn fod cystal gobaith i nia neb, am y pethau 
goreu, os na bydd y bai arnom ni ein hunain; er 
ysgatfydd, nad ydym wedi ein gosod yn nhrefn 
rhag'uniaeth, mewn sefyllfa mor fanteisiol a 
llawer i gyrhaeddyd y pethau eraill, y rhai 
ydynt o anfeidrol lai pwys. 

CYNFYD, (cyn byd) y byd cyntaf, neu yr hen 
fyd; sef yr amser cyn y dylif. “ Agoraf fy 
ngenau mewn diareb; traethaf ddamhegion o'r 
cynfyd,” Ps. lxxviii. “O herwydd paham, y 
byd a oedd y pryd hwnw wedi ei orchuddio â 
dwfr, a ddyfethwyd.” 2 Pedr iii. 6. 

CYNFYDOGION, (cyn-fyd) enw cyffredinol 
i holl ddynolryw cyn y dylif, yn cynwys yr holl 
hil ddynol o Adda hyd Noah a'i deulu. Wrth 
ystyried henafiaeth y byd pan y cymerodd y dylif 
le, (1656) yn nghyd ameithder oes dyn yr am- 
ser hwnw, y mae yn naturiol iawn i gasglu, fod 
y byd y pryd hyny yn llawn iawn o drigolion. 
Tybia rhai fod rhifedi trigolion y cynfyd, bedwar 
ugain o weithiau yn amlach nag ydynt yn bre- 
senol. Ond nid yw hyn ond tebygoliaeth ar y 
goreu. “Lle mae Duw yn ddystaw, nid gweddus 
yw i ddyn lefaru.” 

-CYNGHANEDD, (cy-gân) cerddoriaeth, cyd- 
gerdd, pereiddgân, melusgerdd. “Pan ddaeth 
efe a nesau at y ty, efe a glywai gynghanedd 
(avpÔavia, symphony,) a dawnsio,” Luc xv. 25. 

CYNGHOR, (cyd-gor) a arwydda yn l. 
Fintai, neu gasgliad o ddynion wedi cyfarfod i 
gynadleddu yn nghylch rhyw achosion pwysig, 
gwladol neu eglwysig. Yn yr ystyr hyn, y 
gelwid y Sanhedrim Iuddewig yn gynghor:— 
“A hwy a aethant allan o olwg y cynghor 
(Zvveônie, Synhedriow,) yn llawen am eu cyfrif 


CYNG 


284 


CYNG 


hwynt yn deìlwng i ddyoddef anmharch ermwyn 
eienw ef,” Act. v. 41. “ Efe a'i gollyngodd ef 
o'r rhwymau, ac a archodd i'r arch-offeiriaid a'u 
cynghor (Synhedrion), oll ddyfod yno. A Phaul 
yn edrych yn graff ary cynghor (Synhedrid), a 
ddywedodd,” &c., Act. xxii. 80; xxiii 1. Cf 
phwy bynag a ddywedo wrth ei frawd, Raca, a 
fydd euog o gynghor, (Synhedriô, ys Math, v. 
99. “ Yna yr archofferiaid a'r Phariseaid a gasgl- 
asant gynghor (Synhedrion,) ac a ddywedasant, 
Pa beth yr ydym ni yn ei wneuthur? canys y 
mae y dyn yma yn gwneuthur llawer o arwydd- 
ion,” Ioan xi. 47. 2. Hyfforddiant, neu anog- 
aeth yn cael eì roddi mewn modd caredigol, gan 
un i un arall i'r dyben i'w gynhyrfu i ochelyd yr 
hyn sydd ddrwg a niweidiol, ac i gyflawni yr 
hyn sydd dda a buddiol, Yn yr ystyr hyn, y 
mae y gair yn cael ei arfer yn fwyaf cyffredin fel 
y gwelir yn eglur oddiwrth y testynau dilynol, 
Act xii.15: xv. 31; 1 Thes. ii 3; Heb. xii. 
5. Y mae pedwar gair Groeg yn cael eu cy- 
fieithu cynghor yn y Testament Newydd ; un 
(meicpoyn,) barn, tyb, cred, daliad, Gal. Vv. 8; 
un arall, (y»wpm,) yn arwyddo dedfryd, nen 
reithfarn, 2 Cor. viii. 10; un arall, (/Jec3,) yn 
arwyddo bwriad, amcan, cynllyn, neu gyfrinach, 
1 Cor. iv. 5; ac un arall, (mrapaxXgpcic,) yn 
arwyddo cysur, dyddanwch, dymuniad, anogaeth, 
hyfforddiant, neu addysg caredigol, Heb. xii. 5. 
Yr hwn yw y gair sydd fynychaf yn cael ei afer- 
yd gan yr ysgrifenwyr ysbrydoledig yn y 
'Testament Newydd, i ddynodi addysg caredigol, 
neu hyfforddiant; ac y mae yn cael ei gyfieithu 
dyddanwch, yn y lleoedd canlynol, Luc. vi. 24; 
Act.iv. 836; Rhuf. xv. 5; 2 Cor. i. ô; Heb. vi. 
18; ond yn y rhan amlaf o leoedd yn gynghor. 
Y mae yn hanfodol i gynghor ei fod yn cynwys 
addysg, yn cael ei roddi o gariad at ei wrthrych, 
gyda golwg ar ei ddyddanu a'i gysuro yn y pen 
draw, os bydd iddo wrando arno. Iê, dylai pob 
cynghor gael ei weini mewn dull ac ymadrodd- 
ion caredigol, i'r dyben i enill derbyniad iddo. 
Er fod yn hanfodol i gynghor ei fod yn cy- 
nwys hyfforddiant neu addysg; eto sylwir fod 
addysg a chynghor yn gwahaniaethu; fod y 
blaenaf yn benaf, yn golygu argyhoeddiad y 
dealltwriaeth a'r farn, gyda golwg ar y petliau 
gydd i'w credu a'u gwneuthur; ond yr olaf gyff- 
road y serchiadau i gydsynio mewn modd ymar- 
ferol â hwynt. Er fod pob cynghor yn addysg, 
eto nid yw pob addysg yn gynghor. ““ Cynghor 
medd Mr. Buck, yw y weithred o gyfleu y cyfryw 
anogaethau ger bron rhyw berson ag a fyddont 
yn addas i'w gynhyrfui gyflawni rhyw ddyled- 
swydd ; y mae yn gwahaniaethu oddiwrth anog- 
iad (suafion,) yn unig yn mod yr olaf yn gyn- 
hygiad at argyhoeddi y dealltwriaeth, a'r blaenaf 
at gynhyrfu y serchiadau. Ystyria cynghori 
vn rhan fawr o bregethu, er nad y cwbl o hono, 
gan y gellir cynghori heb bregethu; er nad ellir 
ond prin ddywedyd fod un yn pregethu, oni fydd 
yn cynghori.” Y mae rhai o'r cyfryw a gredant 
analluawgrwydd dyn i gyflawni un weithred dda, 
yn methu cysoni y drychfeddwl o anog dynion 
at eu dyledswydd âg ef, gan fod gwneuthur felly 
yn eu tyb hwy yn wrthddywediad. Ond y maent 
hwy yn anghofio, yn 1. Fod y creawdwr mawr 


wedi gosod hyn fel moddion, i wneuthur yr 
ewyllys yn ufydd, Esa. lv. 6, /; Luc xiv. 17, 
23. 2. Nad yw y rhai a wnant felly yn tybied 
fod y cynghor ei hun heb ddylanwadau dwyfol yn 
cydfyned âg ef, yn effeithiol i ateb y cyfryw ddy- 
ben, I Cor. xv. 10, 3. Fod gweinidogion y gaìr, 
yn cael eu gorchymyn gan Dduw i gynghori, 
h.y., i gyffroi dynion at eu dvledswyddau, trwy 
osod ger eu bron anogaethau addas, Esa.lviii. l ; 
l Tim. vi^. 2; Heb, 3. 13; Rhuf. xii. 8. 4; Mai 
arferiad cyson y proffwydi, yr apostolion, a Christ 
ei hun ydoedd gwneuthur felly, Esa. ì. 17 ; Jer. 
iv. l4; Ezec. xxxvii; Luc xiii, 8 ; iil. 18; Act. 
xi. 23, “' Y mae ymadroddion diaddurn gwa- 
hoddiadau, cynghorion. ac addewidion ysgrythyr- 
ol, medd un duwinydd cnwog, yn llawer mwy 
effeithiol í anog eneidiau trwmlwythog na'r holl 
destynau difyrus ag a ellir eu gosod yn eu lle. 
Y mae gan byny un peth tra galarus, fod dynion 
da trwy draserch at ryw ddull cyfundraethol cyw- 
rain o ymadroddi, yn llyfetheirio eu cyfarchiadau 
i bechaduriaid Âg eithradau a therfyniadau, na 
feddyliodd Ysbryd Dnw iddynt gael eu harfer 
erìoed. Ni ddywedant hwy fod y cyfryw omedd- 
iad yn wall yn yr ysgrifenwyr ysbrydoledig: ac 
pi bydd iddynt am fynyd ganiatau y gallant 
hwy effeithio diwygiad yn eu cynllun; paham 
gan hyny, nad ymfoddlonanti lefaru yn ol rheol 
gair Duw, heb gymeryd arnynt ragorach cyson- 
deb ? Y mae drwg mawr wedi cael eî wneuthur 
fel hyn gan ddynîon o gymeriadau hollol wahan- 
ol, y rhai yn ddifwriad a_ gynhorthwyant er 
rhoddi achlysur i'r diafol ì sibrwd i'r ymofynydd 
crynedig y dichon iddo, efallai fod yn wrthod- 
edig yn y diwedd, wedi dyfal barhau dros ei 
fywyd i ofyn, ceisio, a churo, yn y modd mwyaf 
diragrith a thaer wrth borth trugaredd.” Gellir 
sylwi yn mhellach, fod amrywiol fath o gyng- 
horion, y rhai y gellir eu dosbarthu yn ol cymer- 
iadau a sefyllfaoedd eu gweinyddwyr fel y can- 
lyn:—Yn 1. Cynghorion dwyfol, Ezra x. 3; Ps. 
cvii. ll; Luc vii. 30. 2, Cynghorion tadol 
Diar.iv. 1; xxiii. 22: Eph. vi. 4.. 3. Cynghor- 
ion gweinidogaethol a swyddol, Rhuf. xii. 8; 1 
Time v. 199. Y, 25. td O GO — 
Cynghorion brawdol a Christionogol, Heb. íiì. 
13. 5. Cynghorion dynol a chymydogol, 1 Sam. 
xvi. 20 ; “Car dy gymydog fel ti hun,” yw swm 
ein dyledswydd tuag at ein cyd-ddynion; yr hyn 
a gynwys, y dylem geisio eu lles yn mhob peth, 
yr hyn nid allwn ei gyflawni heb eu cynghori i 
ymwrthod â'r hyn sydd niweidiol, ac i gyflawni 
yr hyn sydd fuddiol. Ond i'r dyben i'r cynghor 
gael effaith briodol ar ei ddeiliaid, dylid gofalu 
ei fod yn angenrheidiol, addas, doeth, caredig, 
prydlawn, eglur, a hyrwydd ; a dylai y cynghor- 
wr edrych ei fod ef o ran oedran, sefyllfa, gwy- 
bodaeth, profiad, &c., yn addas i'w roddi, 3, 


. Bwriad, meddw], neu benderfyniad dirgelaidd, 1 


Cor.iv.5. Gr. 


CYNGHOR DUW, a ddynoda, yn 1. £i ar- 
faeth, neu eì fwriad tragwyddol, gyda golwg ar ei 
holl weithredoedd, yn neillduol, iechydwriaeth dy- 
nolryw; neu ynte, ryw ran. arbenig o'r drefn. 
““ Yn yr hwn i'n dewiswyd hefyd, wedi ein rhag- 
luniaethu yn ol arfaeth yr hwn sydd yn gweithio 
pob peth wrth (7rn» ej» ra 9&XMnparoc avrb) 


CYNG 


285 


CYNG 


gynghor ei ewyllys eihun,” Eph.i.1l. “Yn 
yr hyn, Duw yn ewyllysio yn helaethach ddang- 
os i etifeddion yr addewid ddianwadalwch ei 
gynghor (ro apera0erov Tec [ec avrs,) & 
gyfryngodd trwy lw,” Heb. vi. 17. “ Hwn 
wedi ei roddi trwy derfynedig gynghor a rhag- 
wybodaeth Duw, (cm opuusuevn [38c eai 


mpoyveeeur sOee,) a gymerasoch chwi, a thrwy 
ddwylaw anwir a groeshoeliasoch, aca laddasoch, ” 
Act.ii. 23. Yn yr adnod flaenaf y mae cynghor 
(BDeXn( Duw, yn dynodi arfaeth, neu fwriad Duw 
gyda golwg ar ei holl weithredoedd; yn yr ail y 
mae yn dynodi ei arfacth, neu ei fwriad gyda 
golwg ar achubiaeth dynion trwy yr Arglwydd 
Iesu Gnist, neu holl drefn iechydwriaeth ; yn y 
drydedd, dichon ei fod yn cyfeirio yn neillduol at 
y dosbarth arbenig hwnw o'r drefn, sef dyoddef- 
iadau a marwolaeth Crist, fel aberth dros bechod. 
Nid yw y cyfenw cynghor yn eì berthynas âg ar- 
faeth, bwriad, neu drefn Duw, yn arwyddo un- 
rhyw ddiffygolrwydd yn y goruchaf, megys pe 
buasai raid iddo wrth, neu fod ganddo gynghor- 
wyri ymgynghori â hwynt yn nghylch y pethau 
yr oedd yn bwriadu eu cyflawni; nac ychwaith 
ei fod mewn unrhyw berygl o gamsynied ac o 
gamwneyd, ac o herwydd hyny fod yn angen- 
rheidiol iddo fel eraill, i gymeryd pwyll, eistedd 
i lawr, myfyrio, ac ystyried, cyn gweithredu ; 
canys yr oedd efe yn hollwybodol—yn canfod 
pob peth ar yr un olwg—yn gwybod y diwedd 
o'r dechreu—-yn anfeidrol ddoeth ; ac o herwydd 
hyny yn anffaeledig. Ond dichon ei fod yn ar- 
ddangosiad o bwysfawrogrwydd, doethineb, per- 
ffeithrwydd, dianwadalwch, ac anffaeledigrwydd 
y bwriadau dwyfol, gyda golwg ar holl weithred- 
oedd y goruchaf mewn creadigaeth, rhaglun- 
iaeth, a gras; yn nghyd â hollol gydgordiad y 
personau dwyfol—y santaidd dri, gyda golwg 
arnynt. Dichon hefyd mai gair cymhariaethol 
ydyw, yn cyfeirio at frenhinoedd, y rhai y mae 
iddynt gynghor, ac a weithredant yn ol pendcr- 
fyniadau hwnw ; ac felly ei fod yn dynodi uwchaf- 
iaeth, goruwch-lywodraeth, a phenarglwyddiaeth 
Duw, yr hwn yw Brenin y brenhinoedd, ac Ar- 
glwydd yr arglwyddi. Y mae Duw wedi ym- 
ostwng i lefaru am dano ei hun mewn iaith 
gymhariaethol yn ei air, trwy ymadroddion wedi 
eu benthyca oddiwrth ymdriniaethau ac arferion 
dynol, er mwyn ein dysgu ni i synied rhyw 
ychydig am dano ef, a'i bethau dyfnion a gogon- 
eddus, Mawr yr achos sydd genym i fod yn 
ddiolehgar ìddo am hyny. Gyda golwg ar 
gynghor neu fwriad Duw, dylid sylwi yn mhell- 
achyn 1. Ei fod yn dragywyddol, a hyny gyda 
golwg ar ei holl. ddosbarthiadau, pe iawn fyddai 
son am ddosbarthiadau ymn perthyn iddo.“ Ar- 


faeth dragywyddol” y gelwir ef, Eph.iii. ll. | 


Nid oes na chyntaf nac ail yn perthyniddo. Un 
bwriad a threfn ogoneddus ydyw, heb un rhan o 
honi yn gynt na'r llall. 2. Yn anfeidrol berffaith 
a doeth, Eph. iìi. 10. 3. Yn ddianwadal ac 
anghyfnewidiol, Esa. xlvi. 10; Heb. vi. 17.4. 
Yn rhyfedd a dirgel, Esa. xxviii. 29: Rhuf. xi, 
33. 5. Yn sîcr o gael eì gyflawni oll, Esa. xlvi. 
10, Gwel Avfaeth. 

II. Ei holl air, neu ryw ran, neu ranau 0 
horio, ““O herwydd anufyddhau o honynt eiriau 

RHIF, VI, 


Duw, a dirmygu cynghor y goruchaf,” Ps. cviì, 
1]. “A'th gynghor (h.y., a'th air yn benaf, er 
nad yn unig) i'm harweini; wedi hyny y'm 
cymerii ogoniant,” Ps. lxxiii. 24, _ “ Ni chymer- 
ent ddim o'm cynghor,” Diar. i. 80. Yn y tes- 
tynau hyn y mae cynghor yr Arglwydd yn 
arwyddo ei holl air; yr hwn a elwir felly o her- 
wydd ei ddoethineb, pwysigrwydd, a pher- 
ffeithrwydd; ac yn neillduol o herwydd yr 
aml addysgiadau, hyfforddiadau, ac anogaeth- 
au y mae yn gynwys. Yn y testynau dilynol 
y mae cynghor yr Arglwydd yn arwyddo 
ei holl ewyllys gyda golwg ar ein hiechydwr- 
iaeth, neu ryw ran arbenig o'r gair santaidd. 
“ Nid ymateliais rhag mynegi ìi chwi Aoll gynghor 
Duw,” sef holl drefn yr iechydwriaeth, Act. xx, 
27. “Y Phariseaid a'r cyfreithwyr yn eu herbyn 
eu hunain a ddiystyrasant gynghor Duw, (sef 
bedydd a gweinidogaeth Ioan ledyddiwr,) heb 
eu bedyddio ganddo,” Luc vii. 30, “Chwi a 
ollyngasoch dros gof y cynghor,” sef “Fy mab, 
naddirmyga gerydd yr Arglwydd, ac nac ymoll- 
wng pan y'th argyhoedder ganddo,” Heb. xii. 5. 
Y mae y cynghor hwn, sef gair Duw, yn gynghor 
da, doeth, addas i bawb, prydlawn, hollol ber- 
ffaith a chyflawn, cynhwysfawr, eglur, ac anffael- 
edig. 
CYNGHORWR, (cynghor-gwr) un yn rhoddi 
cynghor; cynghawsydd, neu ddadleuwr dros 
nawd-ddyn mewn llys cyfraith; cyfaill myn- 
wesol. 

Un o enwau lluosog Iachawdwr y byd yw 
cynghorwr. “'“Gelwir ei enw ef Cynghorwr,” 
Esa. ix. 6. Y mae efe yn gynghorwri ddyn- 
ion dros Dduw; ac yn ddadleuwr dros ddynion 
ger bron Duw. Y mae yn gyfaill caredigol i 
bechaduriaid; yn ewyllysio yn dda iddynt; ac o 
herwydd hyny yn eu cynghori “i edifarhau a 
dychwelyd at yr Arglwydd, fel y derbyniont 
faddeuant pechodau, a chyfran yn mysg y rhai a 
santeiddiwyd trwy y ffydd sydd ynddoef.” Bu 
yn cynghori dynion yn bersonol, pan yr oedd ar 
y ddaear ; ac y mae eto yn parhau i'w cynghori, 
yn ddirprwyol, tywy eì air a'i weision, “i brynu 
ganddo ef aur wedi ei buro trwy dân, fel eu cyf- 
oethoger; a dillad gwynion, fel eu gwisger, ac 
nad ymddangoso gwarth eu noethder pan 
addaw “'iroeu llygaid âg eli llygaid, fel y gwel- 
ont,” Dat.iii. 18. Y mae efe yn gynghorwr 
doeth, medrus, hynaws, tirion, cywir, ffyddlon, 
amyneddgar, anhunanol, ac anffaeledig. Nid 
golygu eiles ei hun y mae Crist wrth gynghori, 
ond ein llesni. “ Gwyn ei fyd y neb a wrandawo 
arno, ac a wylio yn ddyfal beunydd wrth ei 
ddrysau, gan warchod wrth byst ei byrth : canys 
y ncb a'i caffo ef a gaiff fywyd, ac a. feddiana 
ewyllys da gan yr Arglwydd. Ond y neb a 
becho i'w erbyn a wna gam a'i enaid ei hun : ei 
holl gaseion a garant angau,” Diar. viii, 344—36. 

CYNGRAISR, gair cyfansawdd o cyd a crdir, 
yn arwyddo cyfamod, neu gytundeb wedi cael ei 
wneuthur trwy lw. Ystyr y gair Cymraeg crair 
yw rhelyw neu weddill ; a'r hen Gymry a alwent 
weddillion y seintiau ymadawedig (sef eu hes- 
gyrn) yn greiriau; ac a'u dygent gyda hwynt ì 
bob man, gan dyngu wrthynt. Herwydd hyn 
galwent gyfamod, neu gytundeb, yn gyngrair ; 
am y tyngent wrth y creiriau wrth z. wneuthur, 

o 


CYNG 


86 CYN 


Y mae cyfieithwyr y Beibl Cymreig wedi arferyd 
y gair hwn mewn amryw fanau, ac yn mhlith 
eraill yn y lleoedd canlynol: Gen. sod. AT IU 
1Sam. xxii. 8; Job v. 23; Esa. xxviii. 10; Ezec. 
xvii. 18 ; Act. xxiii. 18. Ond nid ydym i gasglu 
oddiwrth hyn fod yrarferiad o dyngu wrth greir- 
iau mewn bod yn amser y patriarchiaid a'r pro- 
ffwydi; canys peth a gymerodd le yn oesoedd 
tywyll pabyddiaeth ydoedd hyn ; ac nid oes un 
sylfaeni dybied bod y gair cyngrair mewn ymar- 
feriad, nac yn hanfodi yn flaenorol i ddechreuad 
yr arfer ffol hono. Mor dywyll ac anwybodus 
oedd ein hynafiaid y pryd hwnw, fel y cyfrifent y 
creiriau a ddygent yn swyngyfaredd hynod, i'w 
cadw rhag damweiniau niweidiol; herwydd hyn 
sonient yn fynych am “' nawdd y creiriau.” Yn 
mherthynas i'r dull o ymgyfamodi yn mhlith 
trigolion y dwyrain, gwel Cyfamod 
CYNGRAIR SANTAIDD, camenw a gym- 
hwysir, yn 1. At gydfwriad a ffurfiwyd gan 
Heldo, rhag-ganghellydd yr Ymerawdwr, yn y 
flwyddyn 1538, er gwrthwynebu y breintiau 
deilliedig i'r Protestaniaid trwy gyngrair Smal- 
cald, ac er cynal a helaethu y grefydd babaidd. 
Cytunwyd arno gan archesgobion Mentz a_Salz- 
burg, Gwilym a Lewis, dugiaid Bavaria ; Sior, 
dug Saxony; ac Erica Henry, dugiaid Bruns- 
wick. Bwriadwyd ei gadw yn hollol ddirgel, 
ond yn ebrwydd daeth son am dano yn gyhoedd- 
us, yr hyn a barodd ddychryn mawr i'r Protes- 
taniaid. Ofnent rhag i'w hawliau a'u rhyddid 
gael eu dinystio; ac o herwydd hyny ymgyng- 
horasant yn nghylch cyfodi byddin i amddiffyn 
eu hunain. Ond cymanfa Frankfort yn 1539, a 
lonyddodd eu meddyliau, ac a ragflaenodd mewn 
modd effeithiol y drygau oeddynt yn eu harswydo, 
2. At gyfamod a ffurfiwyd rhwng yr Ymerawdwr 
Alexander o Rwsia, yr Ymerawdwr Francis o 
Awstria, a Frederick William, Brenin Prwsia, 
ar ol gorchfygiad Napoleon yn 1815, yn cynwys 
hysbysiad wedi ei arwyddo yn bersonol ganddynt 
hwy, mewn cydagweddiad â gorchymynion 
efengyl Crist, mai egwyddorion uniondeb, cariad, 
a heddwch oeddynti fod yn sylfaen llywyddiad 
mewnol eu hymerodraethau hwynt, yn nghyd 
a'u perthynas gydgenedladol a'u gilydd; ac mai 
dedwyddwch a llwyddiant crefyddol eu deiliaid 
fyddai y gwrthrych mawr i'w gadw yn wastadol 
mewn golwg ganddynt hwy. Cafodd ei gy- 
chwyniad yn mynwes Alexander, yr hwn, fel y 
dywedir, a ddychymygodd y byddai iddo efroddi 
bodolaeth i gyff newydd o lywodraeth Gristion- 
ogol; ond beth bynag allasai y bwriad gwreidd- 
iol fod, profodd y cytundeb yn ebrwydd, yn llaw 
y cyfrwys Meternich, yn ermyg trais a gorthrym- 
der, ac yn sylfaen y gyfundraeth wladwriaethol 
gyfrychol, yr hon, tra yn proffesu mai ei gwrth- 
rych yw amddiffyn cyfreithlonder genedigaeth, 
nid yw amgen cydfwriad cywilyddus yn erbyn 
hawliau a rhagorfreintiau y deiliaid. 
CYMDEITHAS ABERTHAU, enw a gy- 
mhwysir at urdd grefyddol a sefydlwyd yn 
Ffrainc, yn 1657, gan Catherine de Bar, yr hon 
a fabwysiadodd reol St. Benedict, gyda pheth 
cymesuriad (modification.) Gwir gymeriad y 
mynachesau hyn oedd bod yn aberthau i wneyd 
iawn dros bechodau yn erbyn Iesu Grist yn 
ngweinyddiad Swper yr Arglwydd, Y mae un 


o'r crefyddolion hyn bob dydd yn aros yn ei 
hencilfa o'r bore hyd yr hwyr. Ei swydd hi yw 
bod yn aberth dyhuddol. Pan y mae y chwior- 
ydd yn myned i'w hystafell giniaw, yr aberth yw 
yr olaf i adael ei chor. Y mae yn gwneyd ei 
hymddangosiad a chordyn am ei gwddf, a chan- 
wyll yn eillaw. Wedi iddynt oll eistedd, y mae 
hi yn eu hadgofio mai aberthau ydynt hwy oll, 
wedi eu haberthu er mwyn Iesu Grist. Yna hi 
a ymgryma, a ddychwel i'r cor, ac a erys yno 
hyd ar ol gosper, fel aberth wedi ei neillduo o'r 
praidd, a'i fwriadu yn offrwm. 

CYNHAUAF, gair cyfansawdd o cyn a gauaf, 
ac yn arwyddo yn briodol, amser medi a thori 
yd i lawr; yn nghyd âg adeg casglu at eu 
gilydd ffrwythau y ddaear, er cynhaliaeth dyn ac 
anifail yn y gauaf, &c. Fel hyn dywedir cyn- 
hauaf gwaîr, yn gystal a chynhauaf gwenith, 
ceirch, haidd, &c.; ac yr ydym yn darllen am 
gynhauaf y gwîn, Esa. xxiv. 13. 

Ymddengys fod y cynhauaf yn dygwydd yn 
Palestina yn ol parhad y tymhor gwlawog. 
Wedi i hwnw ddarfod y mae yr yd. yn addfedu 
yn ebrwydd. Y mae cryn lawer hefyd yn ym- 
ddibynu ar yr amser y byddo yn cael ei hau. 
Gadewir yr yd yno hefyd yn hir ar y meusydd, 
wedi iddo addfedu; a dywedir fod dyrnu (yr 
hyn a gyflawnir yno allan) yn rhwystr mawr ar 
ffordd y cynhauaf. Yr oedd y gwenith nid yn 
unig wedi llenwi, ond hefyd yn melynu ac add- 
fedu tua dechreu Ebrill, pan yr oedd Mariti yn 
Jericho. Y mae y Dr. Shaw yn dywedyd ei fod 
bob amser yn addfedu o flaen yr haidd; a'i fod 
yn addfed yn Jericho a_ Ptolemais oddiamgylch 
diwedd Ebrill; ac yn Bethlehem a Jerusalem yn 
ddiweddarach na hyny. Ond y mae yn addas 
sylwi, mai cynhauaf diweddar ydoedd y flwydd- 
yn yr ymwelodd y Dr. Shaw â Phalestina. Dy- 
wed Hasselguist fol y gwenith yn cael ei dori 
yn Galilea yn Mai; ac nad ydys yn fynych yn 
tori heiddiau yno cyn hyny. Crybwylla y Dr. 

. Shaw fod trigolion Jerusalem a'i chylehoedd yn 
ystyried disgyniad cymhedrol o eira oddeutu 
dechreu Chwefror, yr hyn sydd yn peri i'r ffyn- 
honau yn mhen ychydig amser gwedi hyny i 
orlifo,) yn arwydd go sicr o flwyddyn ffrwyth- 
lon; a'u bod yn gorfoleddu ar y cyfryw ddyg- 
wyddiad, yn gyffelyb i'r Aifftiaid ar doriad y 
Nilus dros eì cheulanau. Y mae yn dangos 
nid yn unig fod ffrwythlonrwydd y cynhauaf yn 
y gwledydd hyny yn ymddibynu i raddau mawr 
ar wlybaniaeth yr hin, ond hefyd fod yno brin- 
der dwfr, a bod hir sychder yn farn drom ar y 
trigolion. Y mae y sylw hwn yn' tueddu i 
daflu goleuni cryn helaeth ar y rhanau can- 
lynol o'r ysgrythyr, Gen. xxi. 14—19; xxvi, 18 
—22; xxix. 2; Ees.ii. 16; 1 Cron. xi. 17—19; 
Amos iv. 7, 8; Mat. iii. 1, 5; Ioan iii. 23; 


Wy IO, 


Mewn ystyr gyffelybiaethol, gelwir unrhyw 
dymhor addas a manteisiol er cyflawni unrhyw 
orchwyl yn yr ysgrythyrau santaidd yn gyn- 
hauaf ; yn neillduol amser yr efengyl, a'r amser 

_y byddo dynion yn awyddus am addysgiadau 
crefyddol, ac yn eu derbyn yn ewyllysgar, cre- 
diniol, ac ymarferol. Wrth edrych ar sefyllfa 


ddiymgeledd y torfeydd ag oeddynt yn cyrchu i 
wrando arno, yr Iesu trugarog a_ dosturiodd 


CYN 


287 


CYN 


wrthynt, ac a ddywedodd, “ Y cynhauaf yn ddiau 
sydd fawr, ond y gweithwyr yn anaml. Am 
. hyny, atolygwch i Arglwydd y cynhauaf anfon 
gweithwyr i'w gynhauaf,” Math. ix. 36—38. 
Dywed Cruden íddo lefaru y geiriau hyn ar wyl 
y pebyll, yr hon oedd yn amser y cynhauaf. 
Wrth weled trigolion Sichar yn ymgasglu ato i 
wrando arno, dywedodd wrth ei ddysgyblion, 
““ Onid ydych chwi yn dywedyd, Y mae eto bed- 
warmis, ac yna daw y cynhauaf? Wele yr ydwyf 
fi yn dywedyd wrthych, Dyrchefwch eich llygaid, 
ac edrychwch ar y meusydd ; canys gwynion ydynt 
eisoes i'r cynhauaf,” Ioan iv. 35. Ni bu y meu 

sydd naturiol erioed bedwar mis yn wynion cyn 
y cynhauaf. Cynhauaf ysbrydol ac nid naturiol 
oedd, gan hyny yn ngolwg Crist. Amser llwydd- 
iant yr efengyl, yn neillduol yr amser y mae 
dynion yn awyddus am addysgiadau crefyddol 
oedd yn ei olwg. Y mae yn addasiawn i alw y 
cyfryw dymhor yn gynhauaf, ynl. Am mai am- 
sêr dysgwyliedig ydyw. Y mae llawer o ddys- 
gwyl am y cynhauaf naturiol cyn iddo ddyfod ; 
ac fel y mae yn agosâu, y niae y dysgwyliad am 
dano yn cynhyddu fwy-fwy. Yr oedd llawer o 
ddysgwyl am Grist cyniddo ddyfod; ac fel yr 
oedd amser ei ymddangosiad yn agosâu, yr oedd 
y dysgwyliad am dano yn cynhyddu fwy-fwy. 
Felly hefyd y mae gyda golwg ar lwyddiant 
lleawl a chyffredinol crefydd bob amser, ac yn 
mhob lle. 2. Am mai bymhor hyfryd ydyw. Y 
mae llawer o bethau yn cydgyfarfod i'w wneyd 
felly; megys yr hin ddymunol, yr olygfa hardd 
sydd ar y meusydd, a'r agwedd siriol a welir ar 
bob wyneb, o'r meistr tir i lawr hyd at y bach- 
genyn sydd yn gyru'r wêdd, a'r hên wreig- 
an sy yn lloffa rhwng yr ysgubau. Pan y mae 
yr efengyl yn llwyddo, y mae yn gyffredin yn 
dymhor hafaidd ar eglwys Dduw; ac y mae 
golwg hyfryd ar ddychweledigion ieuainc ; a sain 
cân a moliant i'w glywed yn dyrchafu yn 
mhebyll y saint... Am y tymhor hwn y dy- 
wedai Selyf, “ Wele. y gauaf a aeth heibio, a'r 
gwlaw a basiodd, ac a aeth ymaith; gwelwyd y 
blodau ar y ddaear; daeth amser i'r adar ganu ; 
clywyd llais y durtur yn y wlad. Y ffìgysbren 
a fwriodd allan ei ffigys irion, a'r gwinwydd â'u 
hegin grawn a roddasant arogl teg.” Can.ii. 11 
—l3. 8. 4m mai tymhor i weithio ydyw. Y 
mae pob peth yn galw ar bawb ag a allont 
weithio, i w«ithio y cynhauaf. Y mae yr hin, y 
meusydd, y meistr, &c., yn cydweiddi ar yr 
holl deulu a'r holl ardal, gan ddywedyd, Cyfod- 
wch, a gweithiwch. Y mae rhywbeth i bawb 
i'w wneuthur yn y cynhauaf, Nid oes achos i 
neb fod yn segur ; ond dylai pawb gynhorthwyo 
i gael y cynhauaf i mewn. Y mae angau Crist 
— gogoniant Duw-gwerth eneidiau -halogrwydd 
y byd - trueni dynolryw—byrdra ac ansicrwydd 
amser—manylrwydd y farn a fydd—meithder 
tragywyddoldeb—gwynfyd y nef—a phoenau 
uffern, yn galw ac bawb i wneyd eu goreu i 
oleuo a gwareiddio y byd. 4. AÂm mai tymhor 
pwysig ydyw. Y mae y cynhauaf o bwysi bawb, 
o'r brenin hyd at y cardotyn. Y mae cysur n 
bywioliaeth pawb yn y tymhorau dilynol, i 
raddau mawr, yn troi ar y cynhauaf. Y mae 


gogoniant mynegol Duw, cysur amserol dyn- 
on, a'u dedwyddwch tragywyddol, yn troi ar ! 


lwyddiant yr efengyl. 5. 4m ei fod yn rhag- 
flaenu ac yn arwain 4 mewn î dymhor arall. Cyn- 
gauaf yw ystyr y gaìr. Y mae gauaf cystudd, 
angau, a barn, i ganlyn cynhauaf bywyd ac 
efengyl. Pan y delo y tymhorau hyny, bydd yn 
gyfyng a thlawd ar y dynion diofal a segur, gyda 
golwg ar achos crefydd ac enaid; ond yn dawel a 
chysurus ar bawb eraill. “Y cynhauaf a aeth 
heibio, darfu yr haf; ac nid ydym ni gadwedig,” 
fydd iaith wylofus ac anobeithiol y rhai blaenaf; 
ond y rhai olaf a gânt fynediad helaeth i mewn i 
dragywyddol deyrnas eu Harglwydd a'u Hiach- 
awdwr Iesu Grist. 

Yn mhellach, y mae dydd y farn olaf, neu ddi- 
wedd y byd, yn cael ei alw, mewn modd cyffel- 
ybiaethol yn gynhauaf. “' A'r cynhauaf yw 
diwedd y byd,” Math. xiii. 39. Dichon y gelwir 
ef felly yn 1. Oblegyd ei fod yn amser apwynt- 
iedig a dysgwyliedig, Act. xvii. 31; I Thes. i, 10. 
2. Am mai dyna y pryd y bydd cymeriadau 
pawb yn addfed, neu wedi ei berffeithio, Gen. xv. 
16; Math. xxiii. 32; 1 Thes.ii. 16. 3. Am mai 
dyna y pryd y bydd pawb, duwiol ac annuwiol, 
yn cael medi yn gyflawn o'r hyn. a ddarfu iddynt 
eu hau yn eu bywyd, Math. xxv. 31 36; Ioan 
v. 28, 29; Rhuf.ii.5—11; 2Cor.v,10. 4. Am 
mai dyna y pryd yr ymddengys pob cymeriad y 
peth ydynt mwn gwirionedd, ac yr ymddwyn 
Duw tuag at bob un yn hollol yn ol y peth ydyw, 
gan gasglu yr efrau o blith y gwenith, a'r defaid 
o blith y geifr, Mal. iii. 17, 18, Math. xiii. 40— 
42, 47—50; xxv. 31-33. Am mai terfyniad 
holl oruchwyliaethau parotoawl a dysgwyliadol 
Duw tuag at y byd, a fydd yr amser hwnw, 1 
Cor. xv. 25—28. 6. Am y bydd sefyllfa pawb 
yn anghyfnewidiol o hyny allan, Math. xxv. 46. 

CYNHEBWRNG, enw cyffredin ar angladd, 
neu gladdedigaeth, mewn rhai parthau o ogledd 
Cymru. Y mae y gair yn gyfansawddo cyd a 
hebrwng; ac yn arwyddo cyd-ddwyn, cyd fyned, 
cyd-ymdaith. Gelwir angladd neu arwyl felly, 
o herwydd fod y personau cyd-ddrychol ynddi, yn 
cyd-ddwyn y corff tua thy ei hir gartref; ac eu 
b.d yn cyd-fyned, cyd gerdded, cyd-ymdeithio 
tua'r gladdfa. Gwel Angladd, Arwyl, Cladded- 
igaeth. 

CYNHEN, Heb. m»'»yp, Meribah, Gr. epuc, 
amrafael, ymryson, cyndyn-ddadleuaeth. Y mae 
y gair yn arwyddo unrhyw amryson, paun bynag 
ai mewn gair neu weithred y byddo. ““Cynhen 
tafodau” yw iaith, neu ymadrodd enllibaidd, dir- 
mygus, anmharchus. Y mae Duw yn cuddio ei 
bobl megys mewn pabell rhag hwn, ac y mae 
hyny yn ffafr fawr iddynt, gan eifod yn beth tra 
gofidus, niweidiol, ac anhawdd eiochelyd. “Cuddi 
hwynt yn nirgelfa dy wyneb rhag balchder dyn- 
ion ; euddi hwynt mewn pabell rhag cynen tafvd- 
au,” Ps. xxvi. 20. Ni chaiff y drwg hwn gyf!- 
hwrdd â hwynt: o'r hyn lleiaf, i'w niweidio. Yr 
achosion o gynhen ydynt amrywiol; yn mhlith 
eraill, y mae y rhai canlynol yn blaenori : yn 1. 
Llid a chynfigen, Diar. x. 12; Rhuf, xiii. 12; 
Iago iii. 16. 2. Balchder ac ysbryd chwyddedig, 
uchel, Diar. xiii. 105 xxviii. 25. 3. Gau dyst, 
a gwr digllon, athrodgar, Diar. vi. 19; xvi. 18; 
xxix. 27. Y cyfryw yn gyffredin yw 4», neu 
gorn y gynhen; a dylid ei ochelyd fel y bradwr 
gwaethaf, a mwyaf peryglus dan y nefoedd. £, 


CYN 


288 


EFE FDFFFFFFNEDRFWFFFFDFEFHNFFHDDFDNDDIDYWDDWWYNDDMWNNYNNU Y a  —— O  '- 


CYN 


Cyfeddach a meddwdod. ““ I bwy ymae gwae? 
i bwy y mae ochain? i bwy y mae cynhen? i bwy 
y mae dadwrdd? ac i bwy y mae gweliau heb 
achos? i bwy y mae llygaid cochion? I'r neb 
sydd yn aros wrth y gwin ; i'r neb sydd yn myned 
i ymofyn am win cymysgedig,” Diar. xxiii. 29, 
30. Yn mherthynas i'r modd goreu i ddybenu 
cynhen wedi iddi ddechreu, yn unig sylwn, 
Difoder yr achosion o honi yn ebrwydd a phryd- 
lon, a.bydd i'r effaith beidio yn ddiatreg.  Dofer 
llid — moger cynfigen—llether balchder—dys- 
tawer a gwahardder yr athrodwr enllibus—a 
marweiddier y cnawd, yn nghyd a'i wyniau 
a'i chwantau, a'r gynhen a dderfydd yn dra 
buan. 

CYNLLWYNION, ystrywiau, dichellion, cas- 
tiau cyfrwys, neu ystranciau, a arferir er ni- 
weidio a dystrywio y rhai yr ymosodir yn eu her- 
byn. Y mae y gair cynllwyn yn gyfansawdd o 
cyn a llwyn ; neu fel y myn Richards o Langrallo, 
o cyn a luinne, llid, digofaint, Gwyddelig; ac yn 
cyfeirio at ystranciau milwyr,;neu ysbeilwyr, y 
rhai a ymguddiant yn nghysgod llwyni a pherthi, 
i'r dyben i glwyfo a lladd gwrthrychau eu hym- 
osodiad mewn modd diarwybod, yn eu gwaith 
yn myned heibio i'r man lle byddont hwy yn 
llechu. Y mae genym enghraiíft nodedig o'r dull 
hwn o ymladd yn Jos. viii. 2—22, _ Yn bresenol, 
gwisga y cyfryw filwyr ddillad gwyrddion, llwyd- 
ion, neu dywyll, yn lle rhai cochion, &c., fel y 
byddo yn fwy anhawdd i'w gwrthwynebwyr eu 
darganfod, pan y byddont yn eu lled-orwedd, yn 
eu cynllwyn hwynt. 

“' Gwisgwch holl arfogaeth Duw, (rjv ma»- 
omyiav rs Oes, the panopoly of God,) fel y gall- 
och sefyll yn erbyn cynllwynion diafol,” Eph. vi. 
11. “'Cynllwynion diafol,” ydynt yr ystrywiau, 
dichellion, y castiau, a'r ystranciau cyfrwysgall 
byny ag y mae efe yn eu harferyd, er mwyn 
gorchfygu dynion, a'u llithio i bechod, yn ddi- 
arwybod iddynt eu hunain. Me90ôeac, method- 
ias yw y gair y mae yr apostol yn ei arferyd; yr 
hwn sydd yn arwyddo trefniadau, cynlluniau, &c. 
Y mae yr un gair yn cael ei arfer ganddo yn 
Eph. iv. 14, lle y dywedir, “ Fel na byddom 
mwyach yn blantos, yn bwhwman ac yn ein cylch 
arwain â phob awel dysgeidiaeth, trwy hoced 
dynion, trwy gyfrwysdraì gynllwyn (methodia) i 
dwyllo.” Nid rhyfelwr annhrefnus a direol yw 
y diafol; ond y mae ganddo eì drefn (method,) 
—ei reol—ei gynllun, yn ol yr hwn y maeyn 
ymosod ar ddynolryw; ac ymae hwnw yn gyn- 
llun cyfrwys, dichellgar, ac anhawdd iawn ei 
ganfod a'i adnabod yn fynych. Y mae yn ymosod 
arnynt ar amser ac mewn lleoedd annysgwyliad- 
wy, ac anhygoel; ac y mae yn aml yn eu gwrth- 
wynebu mewn dull dyeithr, ac yn anadnabyddus ; 
gan ddefnyddio offerynau i ddwyn i ben ei am- 
canion ; y rhai y mae yn dra afresymol, ar amryw 
olygiadau iddynt eu drwgdybio, ac ofni un niwaid 
oddiwrthynt. Defnyddiodd lfa i demtio Adda; a 
Dalilah i lithio Samson. Y mae yn fynych “yn 
ymrithio yn angel goleuni,” 2 Cor. xi. 14 ; acnid 
yw yn rhuthro yn ddisymwth ac uniongyrchol 
yn wastad arnynt; eithr yn raddol ac arafaidd, 
fel oen diniwaid. Fel hyn y mae yn archolli yn 
ddiarwybod; ac yn lladd, pryd nad ydynt hwy 

yn dychymygu fod perygl, Y mae gan hyny yn 


fwy i'w arswydo yn ei gynllwynion nag mewn 
dim; gan ei fod yn ei ddirgelu ei hun, ac nad 
ydym yn gwybod mai efe sydd yn ymosod ar-, 
nom ; ac o herwydd hyny nid ydym yn barod i'w 
wrthsefyll, aci amddiffyn ein hunain yn ngwyneb 
eì ymosodiadau. Yn ei ymosodiadau cyhoeddus, 
trwy ei bleidwyr a'i ddirprwywyr, yr ydym yn 
gyffredin yn ymwybodol mai efe sydd yn 
gwneuthur yr ymgyrch; ac o ganlyniad yn ym- 
barotoi i'w wrthwynebu; ond yn ei gynllwynion 
nid ydym yn meddwl dim am dano; ac o her- 
wydd hyny, yr ydym yn anmharod i amddiffyn 
ein hunain, ac yn aml yn cael ein clwyfo ganddo, 
yn ddiarwybod ac annysgwyliadwy. Dedwydd 
yw y rhai “nad ydynt heb wybod ei ddichellion 
ef,” gan eu bod mewn agwedd barod “i sefyll yn 
crbyn ei gynllwynion,” ac heb fod yn agored “i 
gael eu siomi ganddo,” 2 Cor. ii. 11. 

CYNADLEDD, (cyn-ddadl) ymddyddan neu 
gyfrinach rhwng amrywiol bersonau yn nghylch 
rhyw faterion pwysig, yn neillduol gyda golwg ar 
benderfynu rhyw bynciau mewn dadl, 

Cynadleddau crefyddol yn mhlith ymneilldu- 
wyr ydynt 1. Y cyfrinachau dirgel neu gyhoedd- 
us, a gynhelir mewn cyfarfodydd chwarterol a 
blynyddol, rhwng gweinidogion a swyddogion 
gwahanol eglwysi â'u gilydd, er trefnu achosion 
y cyfundebau y perthynant iddynt, ac er cynydd 
a llwyddiant achos crefydd yn gyffredinol yn eu 
plith. 2, Y cyfrinachau'dirgel a gynhelir rhwng 
aelodau eglwysi neillduol, er adeiladu eu gilydd 
yn y gwirionedd, ac ymanog i gariad a gweith- 
redoedd da; ac hefyd er adrodd eu teimladau, 
profiadau, a'u tywydd y naill i'r llall, ac ym- 
ddyddan ar ryw bwnc crefydol, athrawiaethol, 
neu ymarferol. Gelwir y rhai'n yn gyfarfodydd 
dirgel, cymdeithasol, neu eglwysig; ac y maent 
wedi bod, ac yn bod, o les mawr er cynhyddu 
cariad, gwybodaeth, undeb, a threfn, yn mhlith 
y rhai a'u harferant.  ““ Ynddynt,” fel y dywed 
un, “y gall y gwr amheus adrodd ei holl amheu- 
on, a chael ei gadarnhau gan Gristionogion hen 
asefydlog; yr ofnus gacl gwared o'i ofnau, a'i 
wneuthur yn wrol yn y gwirionedd; yr hael 
ddysgu dychymyg haelioni; y bloesg ddysgu 
llefaru yn groyw ac eglur; ynddynt gall Pau 
wrthwynebu Pedr yn ei wyneb, am ei fod i'w 
feio; ynddynt y gellir traddodi y gwirionedd o'r 
neilldu i'r rhai cyfrifol; ac mewn gair, ynddynt 
y gall pob un broffwydo, fel y byddo i bawb 
ddysgu, a chael eu cysuro. Ond wrth eu cynal, 
dylid gofalu am fod pob peth yn cael ei ddwyn yn 
mlaen yn weddaidd ac mewn trefn ; ac na byddo 
ymryson yn cymeryd lle; ond bod pob peth yn 
tueddu at adeiladaeth, undeb, a chariad. Ni 
ddylai gofynion dibwys, gwag, ac anorphen gael 
eu caniafau ynddynt er dim; er y dylai ysbryd 
rhydd-ymofyniad gael ei feithrin a'i goleddu. 
Rhyfyg ac eondra anwylaidd a ddylent gael eu 
ffrwyno ynddynt; a chariad yn nghyd â'i holl 
gymdeithion hynaws, eu hachlesu a'u mawr- 
hau. Y testynau cyfrinachol a ddylent fod yn 
brofiadol, ymarferol, pwysig, a buddiol; a dylid 
gofalu am ymdrin â hwynt yn bwysig, goleu, ac 
ds modd iraidd, brawdol, caredigol, a budd- 
iol, 

CYNADLEDD LLYS HAMPTON, ydoedd 
gyfrinach enwog a gynhaliwyd, ar orchymyn 


CYN 


289 


CYN 


Iago I, yn y lle hwnw, rhwng y Puritaniaid a'u 
gwrthwynebwyr yn Ionawr 1604. Neillduwyd 
Whitgift yr archesgob, wyth o esgobion, yn 
nghyd âg wyth neu ddeg o ddysgedigion urdd- 
asol eraill, i amddiffyn achos unffurfiaeth, tra nad 
ydoedd ond Reynolds, Chatterton, a Cnewstubbs 
yn unig yn cael cenad i amddiffyn achos y Puri- 
taniaid. Iago ei hun oedd y cymhedrolwr, a'i 
lyswyr oeddynt y tystion. Reynolds, yr hwn 
oedd y prif areithiwr o blaid yr Anghydffurfwyr, 
a honasai y dylasid gwneuthur ychydig gyf. 
newidiadau yn yr erthyglau; y dylasid ystyried 
: conffirmasiwn meu fedydd esgob ; atal aml fywiol 
iaethau eglwysig; a sefydlu pregethwyr yn mhob 
llan; ydylasid difodi darlleniad yr Apocrypha 
mewn addoliad cyhoeddus, holedigaeth fedyddiol 
babanod, arwydd y groes wrth fedyddio, y gwisg- 
oedd offeiriadol, y fodrwy arwyddol wrth briodi, 
ac eglwysa gwragedd wedi dwyn plant; am mai 
gweddillion pabyddiaeth oeddynt. Safodd Ban- 
crofft i fyny fel prif gampwr y blaid arall; a'r 
brenin, yr hwn nid oedd ganddo ond ychydig 
archwaeth at dybiau Puritanaidd, yn falch o'i 
wybodaeth dduwiniaethol, a ddechreuodd ar- 
llwys ei archiadau breninol, gan fygwth y Puri- 
taniaid â dinystriad os na byddai iddynt gydym- 
ffurfio. 

CYNAL, (cyn neu cyd-dal) a arwydda yn 
briodol, ategu, neu ddal peth rhag cwympoi 
lawr, neu i ddifodrwydd. Yn yr ystyr hon y 
dywedir fod Duw yn cynal y bydoedd, a'r holl 
greaduriaid sydd ynddynt, yn gyffredinol aneill- 
duol. “'Ti a wnaethost y nefoedd, nefoedd y 
nefoedd, a'u holl luoedd hwynt, y ddaear a'r hyn 
oll sydd arni, y moroedd a'r hyn oll sydd yn- 
ddynt; athi sydd yn eu cynal hwynt oll; a llu 
y nefoedd sydd yn ymgrymu i ti,” Neh. ix. 6, 
“ Yn cynal pob peth trwy air ei nerth,” Heb. i. 
3. “'Mi a orweddais, ac a gysgais, ac a ddeffro- 
ais; canys yr Arglwydd a'm cynaliodd,” Ps. 
iii. 5. Yn yrun ystyrhefyd y dywedir ei fod ef 
yn cynal ei bobl, y rhaì sydd yn ymddiried yn- 
ddo, yn ngwyneb eu holl lesgedd, a than eu holl 
feichiau a'u tywydd rhag diffygio yn ei waith, a 
llesgâu yn ffyrdd crefydd ac uniondeb. “ Yr 
Arglwydd sydd yn cynal y rhai oll a syrthiant,” 
h. y., y rhai oll (o hcrwydd eu gwendid a'u llesg- 
edd,) sydd yn agored i syrthio, ac felly yn sefyll 
mewn angen cymhorth, Ps. cxlv. 14. Y mae 
efe yn gwneuthur hyn yn 1. 0'9 ras a'i drugar- 
edd. “ Pan y dywedais, llithrodd fy nhroed; 
dy drugaredd di, O. Arglwydd, a'm cynbaliodd,” 
xciv. 18. 2. 7rwy ei allu a'i awdurdod. “* Rhodd - 
aist hefyd i mi darian dy iechydwriaeth; a'th 
ddeheulaw a'm cynhaliodd, a'th fwynder a'm llu- 
osogodd,” Ps. xviii. 35. “Yr Arglwydd a 
fforddia gerddediad gwr da; a da fydd ganddo ei 
ffordd ef. Er iddo gwympo, ni lwyr fwrir ef i 
lawr, canys yr Arglwydd sydd 4n eî gynal ef â'i 
law,” Ps. xxxvii. 24. 3. Yn ol ei air, sef ei 
addewid. *“ Cynal fi yn ol dy air,” Ps. cxix. 
116. “'Nac ofna; canys yr ydwyf fi gydathi: 
na lwfrha; canys myfi yw dy Dduw : cadarnhaf 
di, cynhorthwyaf di hefyd, a chynhaliaf di â 
deheulaw fy nghyfiawnder,” Esa. xli. 10. 4. 
Trwy ddylanwadau santeiddiol eì ysbryd. ““ Dyro 
drachefn i mi orfoledd dy iechydwriaeth ; ac â'th 
hael ysbryd cynal fi,” Ps.li. 12. 5. Trwy ffydd 


yn llwybr dyledswydd, neu trwy ymarferiad 
ffyddiog o foddion gras, a_ chyfryngau yr iechyd- 
wriaeth. _““ Bwrw dy faich ar yr Arglwydd, ac efe 
a'th gynal di: ni âd i'r cyfiawn ysgogi byth,” 
Ps.lv.22. “Y rhai a obeithiant (a ddysgwyl- 
iant wrth, Saes.) yn yr Arglwydd a adnewyddant 
eu nerth; ehedant fel eryrod; rhedant ac ni 
flinant; rhodiant ac ni ddiffygiant,” Esa. xl. 31. 
“ Trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd,” 
Eph. ii. 8. “ Y rhai trwy allu Duw ydych gadw- 
edig trwy ffydd i iechydwriaeth,” 1 Pedr i. 5. 

Mewn ystyr drawsenwadol, y mae cynal yn 
arwyddo porthi ; a chynaliaeth yn arwyddo porth- 
ianf. “' Myfi a'ch cynhaliaf chwi a'ch rhai bach,” 
hyny yw, myfi a'ch porthaf chwi a hwythau, 
Gen.l.21. “'A Solomon a roddodd i Hiram 
ugain mil corus yn gynhaliaeth i'w dy,” 1. Bren. 
v. ll. Gwel hefyd Ezraiv. 14 ; Act. xii. 20. 

Y mae ““cynal cyfamod,” a ““chynal cyfraith,” 
yn arwyddo cadw y naill yn ddihalog, ac ufydd- 
hau i'r llall yn ddifeth, Deut. xxxiii. 9; Ps. 
cv. 45. 

Dyledswydd Cristionogion yw, yn 1. “ Cyn al 
gair y bywyd,” (sef yr efengyl,) h. y., ei dal 
allan (ereyovrec) mewn athrawiaeth, buchedd, 
ac ymarferiad, fel y gwna y llaw a'r ffagl, y llus- 
ern, a'r ganwyll, Phil. ii. 16. 2. “ Cynal 
(avrexxc0e) y gweiniaid,” mewn corff, meddwl, 
neu amgylchiadau, megys y cynal y fagl y cloff; 
neu yr ateg y ty dadfeiliedig, 1 Thes. v. 14. 
Gwel Leigh's Critica Sacra, în verbis. 

CYNNEDDF, (cyn deddf,). ansawdd, dull, 
moes, naturiaeth. Fel hyn sonir am gynheddfau 
da neu ddrwg. Hefyd, cyneddf a arwydda allu. 
Fel hyn sonir genym am gynheddfau yr enaid, 
sef ei allu i amgyffred, i ewyllysio, i garu, i gofio, 
ac i farnu. Beth yw y deall ond y gallu sydd 
gan yr enaid i feddwl ac amgyffred? yr ewyllys, 
ond y gallu sydd ganddo i ewyllysio neu ddewis? 
y serch, ond ei allu i garu? y cof, ond ei allu i 
adfeddwl? a'r gydwybod, ond ei allu i farnu ? 

CYNNEU, (cynne,) tau mawr yn cael ei gyneu 
ar ryw achos arbenig, megys claddedigaeth rhyw 
frenin, neu wr mawr; neu yn achos rhyw fuddyg- 
oliaeth enwog a enillwyd, er dangos llawenydd 
o herwydd hyny, 2 Cron. xvi. 14; xxi. 19, 20. 
“Hwy alosgant beraroglaui ti, fel y llosgwyd 
i'th dadau, y brenhinoedd gynt, y rhai a fu o'th 
flaen di,” Jer. xxxiv. 5. Y mae rhai yn barnu 
oddiwrth yr adnod hon, fod yr Iuddewon yn ar- 
ferol gynt o losgi peraroglau yn y cyneuau a 
losgid ganddynt ar ol eu meirw. Ond wrth ys- 
tyried fod y gair peraroglau mewn llythyrenau 
Italaidd, 1 arwyddocau nad yw yn y testun 
gwreiddiol, ond ei fod wedi ei osod i mewn gan y 
cyfieithwyr, nid yw yn ymddangos fod sail ddi- 
gonol i'r cyfryw gasgliad yn yr adnod dan sylw. 
Gellir darllen y geiriau fel y canlyn :—“ Hwy a 
losgantiti fel y llosgwyd i'th dadau,” &c. Y 
Cymry a alwant y cyfryw gyneu yn goelcerth; 
a byddent gynt, ac y maent eto mewn ambell 
fan yn Ngogledd Cymru, yn arfer ei losgi ar nos 
calan gauaf, sef y dydd cyntaf o fis Tachwedd, 
dydd gwyl yr holl saint!! O, gymaint o wedd- 
illion pabyddiaeth sydd eto yn aros yn ein plith. 

CYNICIAID, (Kuvuou, cwn,) plaid athron- 
yddawl, a sylfaenwyd gan Antishenes, un o 


CYN 3 


90 


CYN 


ddysgyblion Socrates, yr hwn a ddewisodd y | 


Cynosargum, neu deml y ci gwyn, yn athrofa; 
oddiwrth yr hon, fel y tybir gan amryw, y cy- 
merodd y blaid ei henw ar y cyntaf, er fod eraill 
yn meddwl iddi gymeryd ei henw oddiwrth 
duedd chwynllyd, gynhenllyd ei haelodau. Eg- 
wyddor sylfaenol” Antishenes oedd—““ Bod rhin- 
wedd ei hunan yn sylfaen ddigonol i fywyd ded- 
wydd.” Oddiar yr egwyddor hon diystyrai bob 
rhyw fyfyrdod meddyliadaidd a chelfydd, a ffug- 
iai dlodi ymddangosiadol a moesau gerwin. 
Sylwai ei athraw, Socrates, ar hyny; ac un di- 
wrnod pan y gwelodd ef mewn clogyn llwm, yn 
ymddifyru yn hytrach yn dangos ei garpiau nag 
yn eu cuddio, dywedai wrtho, “ Paham yr ydwyt 
mor rhodresgar? Trwy dy wagedd canfyddaf dy 
garpiau.” Ond yr oedd Diogenes, dysgybl An- 
tishenes, yn rhagori ar ei athraw mewn tuedd 
gynhenllyd a gerwinder moesau, yr hyn a barodd 
i'r oesau dilynol ystyried y cyfryw bethau fel 
nodweddiadau gwahaniaethol Cynic. Crwydrai 
y dyn hwn oddiamgylch fel cardotyn taeog, gan 
ddwyn gydag ef dwba mawr, yn yr hwn y lle- 
tyai, weithiau o leiaf. 

' CYNILDEB, (o cyn a dil,) cymhedroldeb 
traul; neu ganolfur rhwng cybydd-dod ac af- 
radlondeb. 

Y mae esiampl yr Arglwydd Iesu Grist, Ioan 
vi. 12; gorchymynion Duw, Luc xv. 1; Diar. 
xviii 9; effeithiau niweidiol gwastraff, Luc xi. 
1, 13; yr esmwythder a'r cysur sydd yn canlyn 
cynildeb, yn nghyd a'r manteision y mae yn ein 
cynhysgaeddu a hwynt i fod yn ddefnyddiol i 
eraill, yn anogaethau cryfion i ymarfer ag ef. 

““ Y mae cynildeb yn wir yn edrych yn mlaen 
ac oddiamgylch; nid yn unig yn ystyried y dyn 
ei hun, ond ei deulu ; y mae yn gwybod wedi i'r 
cyfrif mwyaf gofalus gael ei wneyd yn mlaen 
llaw, y bydd i amryw bethau dymunol nad allasid 
eu rhagweled, ymddangos ar lechres ei dreuliau ; 
y mae yn ystyriol o'r dygwyddiadau a'r achly- 


suron newyddion a allant gyfodi, er nad ydynt 


eto mewn bod; ac o herwydd hyny y mae yn 
ymdrechgar mewn modd doeth i ddodi heibio 
gymaint ag a roddo iddo ryw fath o ddyogelwch 
rhag anghenion a dygwyddiadau dyfodol; heb 
yr hyn ni ddichon i un dyn, yr hwn nad yw wedi 
hollol golli ei synhwyrau, neu nad yw ei ystyr- 
iaeth yn cael eì hollol gyfyngu o fewn cylch y 
mynyd presenol, fod yn dawel. l'r dyben hwn 
y mae, nid yn unig yn ysgathru pob gormodedd 
ac afradlonedd, ond hefyd yn cwtogi rhyw faint, 
hyd yn nod ar yr hyn, yn oì yr ymddangosiad pre- 
senol, a ellid ei ganiatau; ac yn dewis yn hytrach 
fyw yn awr ar haner dogn, na pheryglu ei hun 
na neb arall i newynumewnamseriddyfod; gan 
ystyried y bydd adgofio prydiau llawn ac arddi- 
gonedd blaenorol yn gwneyd tlodi ac angen dy- 
fodol yn fwy anhawdd ei ddwyn. Ond er hyn 
oll nid yw yn gwahardd un enghraifft. o Aaeledd, 
neu yn wir o fawredd, cyson ag amgylchiadau a 
sefyllfa wirioneddol ei ddeiliaid.”  Wollaston's 
Religious of. Nature, delin. p. 180. Wood's Ser- 
mon. on Frugality,V195. Robinson's Mor. Ew., 
ex.3. Ridgley's Body of Divinity, p. 546, 3rd 
edition. 

CYNORTHWY, (cyd-dorth,) help, neu gy- 
mhorth. Gwel Cymhorih. 


| Grist. 


CYNNRYCHIOLDEB, (cyn-drych,) gwydd, 
gwyddfod, presenoldeb. “ Angel ei gynrychiol- 
deb;” un o deitlau lluosog yr Arglwydd Iesu 
Gwel Angel. ! 

CYNULLEIDFA, (o cyd a dull, ) tyrfa wedi 
ymgasglu i'r un lle, i'r dyben i addoli Duw, neu 
ryw beth arall. Ystyr. briodol y gair Groeg 
€kkX0cia, yr hwn a gyfieithir eglwys, yw cynull- 
eidfa wedi ei galw o blith eraill, pa un bynag (YWo 
i ddybenion gwladol neu grefyddol, cyfreithlon 
neu anghyfreithlon. “A rhai a lefasantun peth, 
ac eraill beth arall; canys y gynulleidfa Ge uu, 
oedd yn gymysg; a'r rhan fwyaf ni wyddent o 
be ad eiu y daethent yn nghyd,” Act. 
xix, 32. “Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a 
ollyngodd y gynulleidfa (&xkXMcea) ymaith,” adn 
4l. “ gymanfa a chynulldidfa (exxXgcta) y 
cyntafanedigion (mpororoxev,) y rhai a ysgrifen- 
wyd yn y nefoedd,” Heb. xii. 23. 

CYNULLEIDFAOLION, (o cyd a dull,) Saes. 
Congregationalists: Annibynwyr; plaid grefydd- 
ol dra Ìluosog ac adnabyddus yn ein gwlad ni, 
ac amryw wledydd eraill, y rhai a elwir felly o 
herwydd eu bod yn honi mai cynulleidfa o ddyn- 
ion yn proffesu Cristionogaeth, yn cyfarfod yn yr 
un lle, mewn cyfamod a'u gilydd ac a Duw, i 
addoli yr Arglwydd yn ol trefn y Testament 
Newydd, yw eglwys, yn ol y cynllun Cristionog- 
ol ac apostolaidd; a bod gan y cyfryw gynull- 
eidfa, mewn cysylltiad a'i swyddogion, gyflawn 
awdurdod ynddi ei hun, yn annibynol ar bob 
llys arall, (pa un bynag ai gwladol neu eglwysig 
fyddo,) i gyflawni pob gweithred eglwysig, yn ol 
rheolau gair Crist; ac nad yw yn gyfrifol i neb 
ond Crist yn unig am neb o'i gweithrediadau 
crefyddol. Annibynwyr yw'r enw cyffredin wrth 
ba un y maent yn cael eu hadnabod ; ond Cynull- 
eidfaolion ydyw yr enw a gymhwyir yn gyffredin 
ganddynt hwy atynt eu hunain, yn neillduol yn 
Lloegr. Robert Brown, gwr o deulu hen ac an- 
rhydeddus, yn swydd Rutland, oedd y cyntaf y 
mae hanes am dano a ddechreuodd weithredu ar 
y cynllun cynulleidfaol, wedi y diwygiad oddi- 
wrth babyddiaeth. Yr oedd hyn yn y flwyddyn 
1580. Yn ninas Norwich y dechreuodd efe 
daenu ei egwyddorion, a hyny mewn modd selog 
a gwresog iawn. Ond dygwyddodd iddo megys 
i lawer eraill gyfarfod ag erledigaeth yn dâl am 
ei lafur: ac mewn canlyniad gorfu arno ymadael 
a'i wlad gynhenid, a ffoii dref Middleburg, yn 
Zealand, lle y sefydlodd yr eglŵys gynulleidfaol 
gyntaf wedi y diwygiad rhag-grybwylledig. Ond 
tra yr oedd efe yn llafurio yno, yr oedd yr eg- 
wyddorion a gofleidid ganddo yn enill tir yn ei 
wlad gynhenid, a llawer iawn o wyr cyfrifol yn 
beiddio eu harddel yn ddigywilydd. Eglwysi 
eraill yn y cyfamser, ar yr un cynllun, a ffurf- 
iwyd yn Holland, ar ba rai, mewn cysylltiad a 
Mr. Johnson, yr oedd yr enwog Hebrewr, Mr, 
Henry Ainsworth, yn arolygu; yr hwn mewn 
cydundeb a'i gynorthwywr, a gyhoeddodd gyffes 
y blaid dan sylw, y rhai y pryd hwnw a gyfenwyd 
Browniaid, oddiwrth y rhagddywededig Robert 
Brown. Yn y flwyddyn 1592, ffurfiodd amryw 
bersonau ag oeddynt o'r tybiau cynulldeidfaol 
eu hunain yn eglwys yn Nghaerludd; y rhai, o 
herwydd eu bod yn cael eu hymlid gan yspiwyr 


CYN 


291 


CYN 


yr uch-yngneidiaeth (Aig^ commission) a luddiwyd 
rhag cydgyfarfod yn yr un lle arbenig yn was- 
tadol; eithr a osodwyd dan angenrheidrwydd i 
ymgynull weithiau yn un lle, ac weithiau mewn 
lle araìl, er gochelyd sylw eu gelynion. Ond er 
eu holl ymdrech cawsant eu darganfod ganddynt, 
yn y weithred o addoli eu Crewr, mewn pentref 
yn gyfagos i Islington, o ba le y dygwyd hwynt 
i'r carchar, lle y bu amryw o honynt feirw mewn 
canlyniad i'r creulonderau a ddyoddefasant yno ; 
achafodd dau o honynt, Barrow a Greenwood, 
eu dienyddio fel drwgweithredwyr, yn Tyburn, 
er eu bod yn rhydd oddiwrth bob cyhuddiad 
ond addoli Duw yn ol rhyddid eu cydwybodau. 

Yn ebrwydd wedi hyn cafodd yr achos cynull- 
eidfaol ei adfywio yn Holland, gan un John Ro- 
binson, yr hwn fel yr ymddengys, ydoedd yn 
cofleidio golygiadau caethach na'i frodyr yn gy- 
ffredinol yn nghylch egwyddorion annibyniaeth, 
neu gynulleidfaoliaeth. Herwydd hyn cymhwys- 
wyd yr enw annibynwyr ato ef a'i ganlynyddion. 
Mewn canlyniad i amrywiol anhawsderau yr 
oeddynt yn gorfod ymwrio â hwynt, penderfyn- 
odd yr eglwys a ffurfiwyd ganddo ef yn Leyden, 
ar ol ympryd a gweddi, yn nghyd a chydym- 
gynghoriad difrifol, fod i'r dosbarth ieuangaf o 
honi symud i America, yr hyn hefyd a_ wnaeth 
ant, gan sefydlu yn Plymouth, yn Lloegr New- 
ydd. Dyma ddechreuad cynulleidfaoliaeth yn 
y rhan hono o'r byd. Y cynulleidfaolion yn y 
wlad hon oeddynt o hyd yn parhau i gael eu 
herlid; ond yn Holland caniateid iddynt ym- 
gynull yn yr eglwys Isellimynaidd wedi amser yr 
addoliad gwladwriaethol, ac hyd yn nod i ddef 
nyddio y clych i alw y gynulleidfa yn nghyd. 
O'r diwedd modd bynag, yr oedd eu rhifedi yn 
cynyddu cymaint yn y wlad hon, fel y gwelwyd 
yn angenrheidiol ìi ymddwyn yn dynerach tuag 
atynt; ac oni buasai gelyniaeth yr henuriadydd- 
ion tuag atynt, a'u gwrthwynehiad iddynt ar 
gyfrif eu golygiadau ar lywodraeth eglwysig, a 
rhyddid crefyddol, gallasent fod wedi mwynhau 
yr esmwythdra a chwenychent. _ Pa fodd bynag, 
enillasant dir yn amser llywyddiad Cromwell, yr 
hwn a ddewisodd amryw o'u duwinyddion penaf 
hwynt yn gaplaniaid iddo, ac a osododd eraill o 
honynt i lenwi y sefyllfaoedd mwyaf pwysig yn 
y ddwy brif ysgol. Yn mhlith y rhai hyn gellir 
enwi y Doctor John Owen, Doctor Thomas 
Goodwin, Gale, Home, Charnock, Bridge, Nye, 
Caryl, Greenhil, ac eraill. Gellir sylwi yn 
mhellach, i'r weithred o unffurfiaeth, yr hon a 
gymerodd le yn amser Siarls yr ail, achlysuro 
ychwanegiad mawr at nifer y cynulleidfaolion ; 
oblegyd iddi achosi ymofyniad manylach i ffurf 
briodol yr eglwysi apostolaidd; ae mewn can- 
lyniad beri i laweroedd o'r gweinidogion a dro- 
wyd o'u bywiolaethau yn ei hachos fabwysiadu 
tybiau mor wahanol yn nghylch eglwys efengyl- 
aidd, fel nad allasent ddychwelyd yn ol i'r un 
wladol, pe caniatesid hyny iddynt ar y telerau 
eangaf ac esmwythaf. 

Yn amser y chwyldroad, yr oedd yr henur- 
iadyddion yn parhau i fod yn lluosocach i raddau 
go fawr na'r cynulleidfaolion yn Lloegr; ond er 
hyn oll, yr oedd y blaid olaf yn cynyddu yn 
raddol mewn rhif ac effeithioldeb yn feunyddiol, 
hyd nes o'r diwedd ei bod yn llawer lluosocach 


na'r flaenaf. Achlysurwyd hyn i raddau mawr, 
trwy lygriad y cynulleidfaoedd henuriadyddol 
gan y cyfeiliornad Ariaidd; a thrwy waith am- 
ryw o'r cyfryw eglwysi, ar farwolaeth neu sy- 
mudiad eu hen athrawon, yn gwneuthur dewis- 
iad o weinidogion cynulleidfaol i weini iddynt 
mewn pethau santaidd, ac o ganlyniad yn mab— 
wysiadu yr un egwyddorion a hwythau. Tua 
chanol y ganrif ddiweddaf teimlodd y blaid hon 
effeithiau yr anystyriaeth a'r difaterwch yn 
nghylch crefydd ag oedd wedi ymdaenu dros y 
wladwriaeth yn gyffredinol; ond ni bu hyn yn 
beth cyffredin yn eu plith, nac ychwaith o hir 
barhad. Mewn canlyniad i'r adfywiad crefyddol 
a_ ganlynodd ymdrechion gwresog yr hyglod 
Whitfield, ymunodd llaweroedd a'r eglwysi cyn- 
ulleidfaol, lle y cawsant fwynhau yr amrywiol 
fanteision cydfynedol â gweinidogaeth sefydlog 
reolaidd ag y buasai yn annichonadwy iddynt 
eu meddu dan weinidogaeth deithiol a chyfne- 
widiol. Er y pryd hyny ychwanegwyd llawcr at 
rifedi y cynulleidfaolion yn gystal a phleidiau 
eraill, trwy sefydliad ysgolion Sabbathol, cen- 
adaethau cartrefol a phregethau cylchynol eu 
gweinidogion yn y pentrefi a'r cymydogaethau 
oddiamgylch eu cynulleidfaoedd arbenig. Yn 
bresenol y mae rhifedi eu cynulleidfaoedd yn 
Lloegr a Chymru yn aml iawn. Llaweroedd o'u 
haddoldai yn y brif ddinas a threfi mawrion eraill 
ydynt adeiladau harddwych, ac yn cynwys o 
1500 i 2500 o wrandawyr. Yn gysylltiedig ag 
amryw o honynt hefyd y mae ysgoldai helaeth, 
yn y rhai yr addysgir o 300 i 600 o blant bob 
Sabbath i ddarllen gair Duw, ac i ddeall egwy- 
ddorion a dyledswyddau crefydd Crist. O blith 
y blaid hon, er nad allant ymffrostio mewn llawer -: 
o fawrion a chyfoethogion y tir, y mae rhan hel- 
aeth o'r arian sydd yn dylifoi gyllidaethau yr 
amrywiol gymdeithasau crefyddol a dyngarol 
sydd yn adlewyrchu anrhydedd ar ein gwlad ni, 
yn dyfod; yn enwedigol Cymdeithas Genhadol 
Caerludd. 

Er i ymweliad byddin Cromwell â'r Alban 
achosi effeithiau ffafriol i gynulleidfaoliaeth yn y 
wlad hono, eto nid yw yn ymddangosi neb weith- 
redu ar yr egwyddorion cynulleidfaol yno hyd y 
flwyddyn 1725, pan yr anrhydeddwyd John Glass 
âr cyfenw Tad yr Annibynwyr Albanaidd. 
Mewn cysylltiad â Robert Sandeman, yr hwn a 
ymunodd âg ef wediiddo gael ei fwrw allan o 
eglwys wladol yr Alban, efe a sefydlodd eglwys 
ar y cynllun cynulleidfaol yn amrywiol barthau 
y wlad hono, â'r rhai yr ymunodd amryw o wyr 
tra chyfrifol. Yr oedd y cynllun pa fodd bynag, 
fel yr oedd yn cael ei fabwysiadu gan y dynion 
hyn a'u canlynyddion, yn rhy gyfyng, ac o gymer- 
iad rhy gaeth i fod yn boblog; ac o ganlyniad, 
ni bu cynydd mawr erioed ar yr eglwysi a syl- 
faenwyd ganddynt hwy, ac y maent yn bresenol 
yn lleihau yn feunyddiol. Cafodd cyfundeb 
cynulleidfaol arall ei sefydlu yn yr Alban yn yr un 
ganrif gan y Parch. Henry Davidson, o Galash- 
iels ; Smith o Newburn; a Mr. David Dale. Nîd 
oedd hwn yn gwahaniaethu oddiwrth yr un blaen- 
orol, oddigerth mewn difrifwch, ac ysbryd rhydd 
ac anmhleidiol. 

Tua dechreuad y ganrif bresenol, ffurfiodd 
Robert Haldane, yswain, y penderfyniad i fyned 


CYN 


292 


CYN 


uen uu ur yru ged od ynni dh hh AR NN 


i'r India, ac ì gysegru ei holl feddianau at sef- 
ydliad a chynhaliaeth cenhadaeth Gristionogol 
yno. Yn rhyw fodd cafodd ei rwystro ì gyf- 
Ìawni eî amcan. Bu hyn yn achlysur ìddo droi 
eî ystyriaeth at y dygn anwybodaeth ag oedd 
yn ffynu yn amrywiol barthau yr Alban, ac at y 


marweidd-dra cyffredinol ag oedd wedi ymdaenu | 


dros grefyddwyr y wlad hono yn y cyfryw amser, 
Mewn cysylltiad âg Ewìng ac Innes, dau wein- 
idog o eglwys wladol yr Alban, ei frawd Iago 
Alexander Haldane, a Mr. Aikman, myfyriwr 
gyda golwg ar waìth y weinidogaeth, yr hwn nid 
allai, o herwydd cydwybod, uno â'r henuriad- 
yddion, y boneddig hwn a agorodd y Circus yn 
Eiddin (Edinburgh, ) ac wedi hyny y Babell yn 
agos i'r un lle, yr hwn ydoedd yn alluog î gyn- 
wys 3,000 o ddynion. Yno, yn gystal a lleoedd 
eraill, lle yr adeiladodd efe addoldai, yr oedd y 
gweinidogion rhag-grybwylledig yn pregethu, a 
Ìlwyddiant mawr yn canlyn eu llafur. Ar draul 
Mr. Haldane dygwyd amryw o weìnidogion 
mwyaf poblog y cynulleidfaolion yn Lloegr, yn 
nghyd a'r diweddar Rowland Hill ac eraill, 
ì Eiddin, y ihai wedi pregethu dros amser 
penodol yn y Babell, a ymwelsant â'r treíì penaf 
yn yr Aloan, gan bregethu y gwirìonedd i dyr- 
faoedd lluosog. Trwy y moddion hyn dygwyd 
llaweroedd o rai diíraw ì ystyried eu fyrdd, ac i 
ddychwelyd at yr Arglwydd; adfywiwyd gwir 
grefydd yn mysg duwiolion; a chynhyrfwyd 
ysbryd mwy ymofyngar yn nghylch awdurdod 
ac arwyddocad yr ysgrythyr, yn gystal o barth 
athrawiaeth a dysgyblaeth. Ffurfiwyd eglwysi 
cynulleidfaol mewn amryw leoedd ag yr oedd yr 
efengyl wedi cael ei phregethu ynddynt; a sef. 
ydlwyd athrofa er addysgu ìeuenctyd o dduwiol- 
deb a thalentau, gyda golwg ar eu harolygu, a 
phregethu yn deithiol yn y cylchoedd cymydog- 
aethol iddynt. Fel hyny y parhaodd pethau ì 
fyned yn mlaen, hyd nes ì olygiadau y ddau 
Haldane gyfnewid yn nghylch bedydd, yr hyn a 


achlysurodd beth anghyfleustra dros ychydig. 


amser, eithr a ganlynodd âg enill mwy trwy yr 
undeb a'r cydweithrediad a gymerodd le mewn 
canlyniad yn y corff: ac er gwaethaf yr holl 
wrthwynebiadau y mae yn wastadol yn agored 
iddynt, yn gystal oddiwrth yr eglwys henuriad- 
aethol wladol, ac oÌdiwrth y gwahanol ganghen- 
au enciliedig oddiwrthi, y mae y blaid hon yn 
parhau i lynu wrth ei hegwyddorion cyntefig, ac 
i gynhyddu mewn parch a rhifedi dros ran hel- 
aeth o'r diriogaeth Albanaidd. Yn ol y cyfrif 
diweddaraf, rhifedi eu heglwysi yn bresenol 
ydynt S3. 

Gellir sylwi yr un peth gyda golwg ar yr achos 
cynulleidfaol yn Nghymru, ag a sylwyd arno yn 
barod gyda golwg ar Loegr, Er fod yma am- 
ryw o eglwysi cynulleidfaol mor foreu ag amser 
yr anghydffurfwyr, eto tua chanol y ganrif ddi- 
weddaf yr oeddynt hwy, yn gystal a'r eglwysi 
henuriadaethol, wedi eu goresgyn gan gryn ddi- 
faterwch, ffurfioldeb, a chlaiarineb. Ond caw- 
sant eu hadfywioi raddau mawr yn amser y di- 
wygiad a gymerodd le trwy offerynoliaeth Howel 
Harris, a Mr. Daniel Rowlands, ac eraill. Ac 
er hyny hyd yn bresenol y mae yr achos yn 
parhau î gynhyddu a llwyddo, fel y gellir dywed- 
yd nad yw yr eglwysi cynulleidfaol yn ol ìi un 


| fwynhad o ryddid crefyddol. 


blaid grefyddol yn Nghymru yn y dyddiau hyn, 
mewn rhifedi, doniau gweinidegaethol, dysgeid- 
iaeth, crefydd ymarferol, ae ymdrechiadau er 
gwneuthur lles cyffredinol ì ddynion. 

Gyda golwg ar yr Iwerddon, nìd yw yn ym- 
ddangos ì egwyddorion annibyniaeth gael eu sef- 
ydlu yn gynharol yn y wlad hono ; ac hyd yn nod 
yn y dyddiau hyn, nìd yw yn ymddangos bod yr 
eglwysi cynulleidfaol yno yn lluosog ; gan nad 
ydynt mewn deg swydd, uwchlaw ugain o rifedi. 

Am America yr ydym wedi sylwi yn barod, i 
gangen o'r blaid hon fyned drosodd yno orsafu 
mor gynar a diwedd y bymthegfed ganrif; yr 


| hon a ganlynwyd gan Ìuoedd o Loegr yn amser 


yr anghydffurwyr, y rhaì a ffoisant yno, ì'r dy- 
ben i ochelyd erlidigaeth, ac er mwyn cyfliwn 
Yn mhen saith ar 
ugain o flynyddoedd wedi y sefydlìad cyntaf yn 
Ngogledd Amerig, dywedir fod rhifedi yr eg- 
lwysi cynulleidfaol yn y wlad hono yn 47; a'u 
bod yn bresenol yn 960 orìf. 

Y mae eglwysi cynulleidfaol hefyd wedi eu 
sefydlu mewn amrywiol ranau o'r byd, trwy fen- 
dith Duw ar lafur cenhadaethol, ac y maent yn 
ychwanegu yn feunyddiol, mewn cyfartalwch ì 
lwyddiant y cenhadau ag sydd yn cael eu dan- 
fon ì blith y pag»niaìd, twy offerynoliaeth Cym- 
deithas Genhadol Caerludd, yn nghyd â Chym- 
deithasau Cenhadol America. 

Gyda golwg ar ffydd an threfn y Cynulleidfaol- 
ïon, gellir sylwi ìi ddangosiad o hyn gael cytuno 
arno yn nghyfarfod yr undeb cynulleidfaol yn 
Nghaerludd yn Mai, 1832, yr hwn a ystyrir, 
nìd fel cyffesymrwymedìg awdurdodedig y blaid, 
ond fel mynegiad o'r pethau a gredir ac a gyflawn- 
ir yn eu plith yn gyffredinol. Y mae y myneg- 
iad hwn fel y canlyn :— 

Yn gyntaf, gyda golwg ar egwyddorion cref- 
ydd, credant yn l. Fod ysgrythyrau yr Hen Des- 
tament, a dderbynir gan yr Iuddewon, a llyfrau 
ŷ Testament Newydd, y rhaì a dderbyniwyd gan 
y_ Cristionogion cyntefig oddiwrth yr efengylwyr 
a'r apostolion, yn ysbrydoledig, ac o ddwyfol 


| awdurdod; a bod yn ddyledus ymgynghori â'r 


ysgrifeniadau hyn, yn yr ìeithoedd gwreiddiol 
trwy gynorthwy beirniadaeth gywir, er terfynu 
pob dadleuon yn nghylch crefydd; eithr bod y 
cyfieithiadau Cymreig a Seisnig o honynt, a gy- 
hoeddwyd tau nawdd yr awdurdod wladol, yn 
addas a digonol er addysg ac adeìladaeth Grîst- 
ìonogol cyffredin. 

2. Credant mewn un Duw, hanfodol santaìdd, 
cyfiawn, a daìonus; anfeidrol, tragywyddol, ac 
anghyfnewidiol yn mhob perffeithder naturiol a 
moesol; creawdwr, cynhalydd, a llywodraethwr 
pawb a phob peth. 

, 9. Credant i Dduw ddatguddio eì hun i ddyn- 
lon yn yr ysgrythyrau, tam y gwahaniaeth trì- 
phlyg o Dad, Mab, ac Ysbryd Glân; a bod yr 
unrhyw anfeidrol ac anghyfnewidiol briodoledd- 
au, perffeithderau, ac iawnderau, yn cael eu 
priodoli i bob dwyfol berson. Dull hanfodiad 
Duw, fel trindod mewn undod, nid ydynt hwy 
yn proffesu eì ddeall; ond y ffaith y maent yn 
Dant cyo boddlonant yn unig, yn y 
ywyd hwn, i barchu a rh ì B 
Duwdod. unai ox 

4. Credant i Dduw greu dyn ar ei ddelw ei 


CYN 


293 


CYN 


hun, yn hoìlol rydd oddiwrth bob tuedd ddryg- 
ionus, yn ddibechod, ac yn ei ryw, yn berffaith. 

5. Credant i'r dyn cyntaf dori gorchymyn 
Duw, syrthio 0 gyflwr o ddiniweidrwydd, a 
chymhlethu ei hun a'i biliogaeth mewa cyflwr 
euog a llygredig. 

6. Credant fod holl ddynolryw yn bresenol 
yn cael eu geni mewn pechod, a bod tuedd ddi- 
nys triol at ddrwg moesol, hollol anfeddyginiaeth- 


ol frwy neb moddion meidrol, yn gynhenid yn | 


mhob dyn. 

7. Credant i Dduw fwriadu cyn sylfaenu y 
byd, i waredu dyn syrthiedig, ac iddo. wneuthur 
amlygiadau boreuol iawn o'i drugaredd tuag at 
yr hiliogaeth ddrygionus hon, y rhai oeddynt 
sylfaen ffydd a gobaith llaweroedd yn y cynfyd. 

8. Credant i Dduw ddatguddio cyfamod ei ras 
yn helaethach i Abraham; ac wedi iddo addaw 
mai o'i hlliogaeth ef yr hanai gwaredwr a phryn- 
wr dynolryw, iddo ei neillduo ef a'i epil yn wrth- 
rychau ei ffafr arbenig, ac i'w wasanaeth; ac 
felly i eglwys gael ei ffurfìo a'i chadw yn y byd 
dan nawdd ac awdurdod y llywodraeth ddwyfol 
hyd ymddangosiad y Messia addawedig. 

9. Credant i Fab Duw, yn nghyflawnder 
yr amser gacl ei ddatguddio, wedi ei eni o'r for- 
wyn Fair, ond ei genhedlu trwy nerth yr Ysbryd 
Glan; a bod yr Arglwydd Iesu Grist yn gystal 
yn Fab dyn, gan ei fod yn hollol a gwirioneddol 
gyfranog o natur ddynol ddihalog; ac yn Fab 
Duw, gan ei fod yn mhob ystyrìaeth yn ogyfuwcb 
a'r Tad, ac “* yn wir lun ei berson cf.” 

10. Credant i Iesu Grist, Mab Duw, ddat- 
guddio, naill ai yn bersonol trwy ei weinidogaeth 
ei hun, neu trwy yr Ysbryd Glan yn ngweinidog- 
aeth ei apostolion, holl feddwl Duw yn mher- 
thynas i'n hiechydwriaeth; ac iddo ef trwy ei 
ufydd dod i'r gyfraith ddwyfol yn ei fywyd, a 
thrwy ei ddyoddefaint hyd angau, haeddu “' tra- 
wyddol ryddhad” i ni; gan iddo tewy hyny fodd- 
loni cyfiawnder, “anrhydeddu y ddeddf,” a 
““ dwyn i mewn gyfiawnder tragwyddol.” 

11. Credant iddo ef, ar ol ei farwolaeth a'i 
adgyfodiad, esgyn ir nef fel cyfryngwr drosom 
ni, a'i fod yno “yn byw bob amser i ejriol dros 
y rhai oll sydd yn dyfod at Dduw trwyddo ef.” 

12. Credant fod yr Ysbryd Glan, mewn can- 
lyniad i gyfryngwriaeth Crist, yn cael ei roddi i 
fywhau ac adnewyddu eneidiau dynion ; a bod ei 
ddylanwadau ef ar y meddwl dynol yn anhebgor- 
ol angenrheidiol er dwyn pechaduri wir edifeir- 
wch, er gweithredu yn&do ffydd gadwedigol, er 
ei aileni a'i berffaith santeiddio. 

13. Credant ein bod yn cael ein cyfiawnhau 
trwy ffydd yn Nghrist; ““a hyny nid o honom 
ein hunain; rhodd Duw ydyw,” 

14. Credant fod y rhai oll a weithredol gedwir, 
yn wrthrychau cariad tragwyddol ac etholedig 
Duw, ac iddynt gael eu yhoddi trwy weithred o 
benarglwyddiaeth ddwyfoli Grist; ond nad yw y 
weithred benarglwyddiaethol bon mewn un modd 
yn gwneuthur arfer moddion yn beth ofer, nac 
yn diddymu seiliau cyfrifoldeb dyn, gan ei bod 
yn hollol guddiedig oddiwrth ei gwrthrychau, ac 
felly yn analluog o fod yn rheol dyledswydd 
dynion, 

15. Credant fod yr ysgrythyrau yn dysgu 
parhad difeth y rhai oll a wir gredant i gyflwr o 

2p 


' ysgrythyr yn unig, sydd i benderfynu. 


dragwyddol ddedwyddwch; er nad mewn modd 
annibynol ar ffydd wastadol yn Nghrist, ac 
ufydd-dod cyson i'w orchymynion. 

16. Credant fod bywyd santaidd yn anwahanol 
gysylltiedig a gwir ffydd, abod gweithredoedd 
da yn deilliaw o angenrheidrwydd anhebgorol 
oddiwrth undeb bywiol â Christ. 

17. Credant fod santeiddiad pobl Dduw, neu 
eu cynydd yn ngrasusau yr ysbryd, ac mewn 
addfedrwydd i'r nef, yn cael ei ddwyn yn mlaen 
yn raddol dros yr holl ysbaid y byddo Duw yn 
gweled yn dda i estyn eu bywyd yn y byd hwn ; 
a bod eu heneidiau yn angeu yn cael eu hollol 
ryddau oddiwrth bechod, a'u derbyn yn union- 
gyrchol i wyddfod Crist. 

18. Credant yn ngwastadol rwymau bedydd a 
swper yr Arglwydd; a bod y blaenaf i'w weini 
ar yr holl rai a ddychwelir i'r ffydd Gristionogol, 
ac ar eu plant, trwy gymhwyso dwfr atynt; a 
bod yr olaf i gael ei arfer gan Gristionogion fel 
arwydd o ffydd yn Nghrist, a chariad at eu 
gilydd. 

19. Credant y daw Crist yn niwedd amser i 
farnu holl ddynolryw; y caiff cyrff holl hil Adda 
eu hadgyfoli; ac y bydd iddo ef, fel y prif farn- 
ydd, ddidoli y cyfiawnion oddiwrth yr anghyf- 
iawnion; gangdderbyn y rhai blaenafi fywyd 
tragywyddol, a gyru y rhai olaf i gosbedigaeth 
dragywyddol. 

20. Credanti Iesu Grist fwriadu a chyfarwyddo 
ei ganlynwyr i fyw. yn nghyd mewn cymdeithas 
Gristionogol, can gadw cymundeb y saint; ac i'r 
dyben hyn, eu bod i ymarferyd â phob dwyfol 
ordinbad, ac i gadw y drefn a'r ddysgyblaeth 
eglwysig hono ag sydd naill ai wedi cael ei 
gorchymyn mewn modd pendant ac eglur yn 
ngair Duw, neu wedi ei chadarnhau trwy esiampl 
apostolaidd ddiamheuol. 

Gyda golwg ar egwyddorion, trefn, a dysgybl- 
aeth eglwysig, credant yn 

1. Mai ewyllys Crist ydyw i wir gredinwyr 
ymgynull yn wirfoddol yn nghyd er mwyn ym- 
arferyd âc ordinhadau crefydd, dwyn yn mlaen 
adeiladaeth a santeiddiad eu gilydd, parhau a 
lledaenu yr efengyl yn y byd, a helaethu gogon- 
iant ac addoliad Duw trwy Iesu Grist; a bod 
pob rhyw gymdeithas wedi ei ffuríìo gyda golwg 
ar y gwrthrychau hyn, mewn modd priodol, yn 
eglwys Gristionogol. 

2. Bod y Testament Newydd yn unig, naill ai 
mewnmodd eglur a phendant, neu mewn esiampl 
ac ymarferiad apostolaidd, yn cynwys holl er- 
thyglau ffydd angenrheidiol i'w credu gan bob 
Cristion, a phob trefn a dysgyblaeth anpgen- 
rheidiol i gael ymarferyd â hwynt gan bobcym- 
deithas Gristionogol gyda golwg ar ei llywydd- 
iad; ac nad oes unrhyw awdurdod gan ddynol 
draddodiadau, tadau, na chymanfaoedd, ar ffydd 
ac ymarferiad Cristionogion. 

8. Mai Crist yw nnig ben yr eglwys,'a bod 
swyddogion pob eglwys o tano ef, wedi eu sef- 
ydlu i weini ei gyfreithiau ef yn anmhleidiol i 
bawb; ac mewn pob dadleuon yn nghylch ffydd 
ac ymarferiadau crefyddol, mai yr ysgrythyr; a'r 
At hon 
yn unig y cyfeiriant hwy, ac wrth benderfyniadau 
hon yn unig y maent yn dymuno aros, 

4, Fod y Testament Newydd yn awdurdodi 


CYN 


294 


CYN. 


—_ 


pob eglwys Gristionogol ìi ddewis ei swyddogion 
ei hun, ac i drefnu ei holl achosion ei hun, aci 
sefyll yn annibynol ar, ac anghyfrifedig i bob 
rhyw awdurdod, oddigerth eiddo pen goruchel a 
dwyfol yr eglwys, yr Arglwydd Iesu Grist yn 
unig. 

5 Mai yr unig swyddogion gosodedig gan yr 
apostolion ar eglwysi arbenig, ydynt yr esgobion, 
neu yr athrawon, a'r diaconiaid; bod eu rhifedi 
yn dibynu ar rifedi yr aelodau; ac mai i'r rhai 
hyn fel swyddogion yr eglwys, y mae gweinydd- 
iad ei haddoliad cymdeithasol, ei dysgyblaeth, a'i 
hachosion tymhorol, wedi cael eu hymddiried ; 
mewn ymddibyniad ar yr un pryd ar, gymerad- 
wyaeth yr eglwys. 

6. Na ddylai nebgael eu derbyn fel aelodau 
eglwysi Cristionogol, ond yn unig y cyfryw a 
wnant broffes gredadwy o Gristionogaeth, sydd 
yn byw yn ol ei rheolau, ac yn cyfaddef eu bod 
yn foddlon ymostwng i'w dysgyblaeth; ac na 
ddylai neb gael eu cau allan o gymdeithas eg- 
lwysig ond yn unig y cyfryw awadant ffydd 
Crist, a droseddant ei gyfreithiau ef, neu a wrth- 
odant ymostwng i'r ddysgyblaeth hono y mae 
gair Duw yn ei hawdurdodi. 

7. Bod yr awdurdod i dderbyn i mewn, ac i 
dori allan, yn gorwedd yn yr eglwys ei hun, ac i 
gael ei gweithredu yn unig (rwy.gyfryngdod ei 
swyddogion ei hun. 

8. Y dylai eglwysi Cristionogol gyfarfod yn 
rheolaiddi'r dyben i gyflawni addoliad cyhoeddus, 
i ymarferyd â swper yr Arglwydd, aci santeiddio 
y Sabbath. 


9. Bod awdurdod eglwys Gristionogol yn unig | 


o natur ysbrydol, ac na ddylai mewn un modd 
gael ei lygru trwy ei gysylliu â'r awdurdod dym- 
horol neu wladol. 

10. Mai dyledswydd eglwysi Cristionogol yw 
cadw cymundeb â'u gilydd, meithrin cariad hel- 
aeth y naill tuag aty llall, fel aelodau o'r un 
corff, a chydweithredu er helaethu yr un achos 
Cristionogol; ond nad oes gan un eglwys, na 
chyfundeb o eglwysi, unrhyw hawl nac awdurdod 
i ymwneyd dim â ffydd na dysgyblaeth unrhyw 
eglwys arall, yn mhellach nag i ddiarddel a 
thynu oddiwrth y cyfryw ag a fyddo yn ym- 
ddangos wedi ymadael mewn ffydd ac ymarfer- 
iad oddiwrth efengyl Crist. 

11. Mai dyledswydd yr eglwys yw galw ar y 
cyfryw o'i haelodau ag a. fyddont yn ymddangos 
wedi eu haddasu gan ysbryd Duw, fel personau 
cymwys i waith y, weinidogaeth, i gyflawni y 
swydd; ac y dylai eglwysi Crist, mewn undeb 
â'u gilydd, edrych ar gynhaliaeth y weinidog- 
aeth Gristionogol mewn dysgeidiaeth gyfatebol 
i'w hurddas, fel un o wrthrychau ei gofal ar- 
benig, fel byddo i achos yr efengyl gael ei gynal 
yn anrhydeddus, a'i ddwyn yn mlaen yn gyson. 

12. Y dylai swyddogion eglwysig, pa un byn- 
ag fyddont ai esgobion neu ddiaconiaid, gael eu 
dewis trwy bleidlais rhydd yr eglwys, ond y 
dylai eu neillduad i ddyledswyddau eu swydd 
gymeryd lle (rwy weddi arbenig, a thrwy arddod- 
iad dwylaw y rhai hyny sydd yn barod mewn 
swyddi. u y 

13. Y dylai cymundeb pob eglwys fod mor 
rhydd fel ag i ganiatau i bawb y byddo eu ffydd 
a'u duwioldeb yn ddiamheuol, gael cydgyfranogi 


o'i breintiau, er eu bod yn cydwybodol wahan- 
iaethu oddiwrthi mewn pethau o lai pwys; ac y 
dylai yr arwydd allanol o frawdgarwch, sef swper 
yr Arglwydd, fod yn gwbl mor eang a'r frawdol- 
iaeth Gristionogol ei hun, eithr heb olygu un- 
rhyw gydsyniad ag y gallai cydwybod ei olygu 
yn bechadurus. 

CYNYDD, (o cyn a dydd) tyfiant ; chwaneg- 
iad mewn maintioli neu rif. 

Yn yr ystyr flaenaf y mae'r gair yn cael ei 
gymhwyso at fywiolion, megys coed, Jer. xii. 2; 
anifeiliaid, Job xxxix. 4; dynion, I Pedrii. 2; 
cynheddfau naturiol a rhinweddau moesol, Luc 
ii. 40, 52; ond yn yr ystyr olaf y mae yn cael ei 
gymhwyso at bethau difywyd, y rhai a gynhydd- 
ant yn unig trwy atodiad, neu chwanegiad at; 
megys golud bydol, Ps. lxii. 10; adeiladaethau, 
&c., Eph. ii. 2. 

CYNYDD MEWN GRAS, mynediad yn 
mlaen mewn crefydd a rhinwedd. 

Y mae y fraint hon yn cael ei gosod allan yn 
yr ysgrythyrau santaidd weithiau, fel dyled- 
swydd dyn, l Thes. iv. 10; 2 Pedriii. 18; a 
phrydiau eraill fel rhad rodd Duw, Mal. iv. 2; 
Col.ii. 19. Y mae yn addas ei galw yn ddyled- 
swydd dyn, oblegyd mai yn yr ymarferiad â 
moddion yn unig y mae gobaith am ei chyr- 
haeddyd, I Pedrii. 2; ac yn rhad rodd Duw, 
oblegyd mai efe a drefnodd y moddion, a bod ei 
fendith ef arnynt yn anhepgorol angenrheidiol 
er ei heffeithio, Ps. cxxvii. 1; 1 Cor. iii. 6—9. 

Yn mherthynas i'w natur gellir sylwi yn l. 
Ei fod yn gynydd ysbrydol ac anianyddol. Nid 
cynydd atodol, megys eiddo twr, crug, carnedd, 
neu adeiladaeth yw ddim; ond anianyddol, 
megys eiddo pob bywiolion, o'r llysiau, i fyny 
hyd at ddyn. Y mae'r geiriau arferedig gan 
ysbryd Duw yn y Testament Newydd am dano, 
mTpokoT), ac av&nouc, yn cynwys hyn; gan fod 
un yn arwyddo mynediad yn mlaen, a'r llall 
dyfiant. Heblaw hyny, gelwir gwir ras, neu 
grefydd yn yr enaid yn fywyd, Ioan xvii. 2,3; 


yn had Duw, 1 Ioan iii. 9; ac yn wreiddyn 


ynom, Job xix. 28; Math. xiii. 6, 21 ; a chyffel- 
ybir gwir dduwiolion i fywiolion, (megys coed, 
defaid, llysiau, plant bychain,) y rhaia gyn- 
hyddant, nid trwy atodiad, ond o honynt eu 
hunain trwy anian-reddf, a bendith Duw ar 
foddion, Nid dyoddefol yn unig yw y Cristion 
yn ei gynydd, ond y mae yn weithredol hefyd. 
2. Yn gynydd graddol. Nid ar unwaith, mwy 
na phlentyn bach, y mae'r Cristion yn cyrhaedd- 
yd eì gyflawn faintioli crefyddol; ond o fesur 
ychydig i ychydig. Er fod y dyn newydd, ar ei 
ífurfiad cyntaf megys dyn bach yn gyflawn o 
ranau, eto nid ydyw yn berffaith mewn graddau ; 
ac ni bydd felly yn y fuchedd hon. _ Er fod cyf- 
iawnhad ac adenedigaeth y saint yn berffaith yn 
awr, eto nid yw eu santeiddiad felly; ond fel 
“gwaith edau a nodwydd,” yn cael ei ddwyn yn 
mlaen yn raddol hyd angau, Ps. xlv. 14; ac “fel 
y goleuni yn llewyrchu fwy-fwy hyd haner 
dydd,” Diar. iv. 18. Y mae'r plant bychain, 
gwyr ieuainc, a henafgwyr yn eglwys Dduw, 1 
Ioanii. 12,13. 3. Yn gynydd cyfredinol. Y 
mae pob rhan o'r dyn newydd, megys holl ael- 
odau plentyn iachus yn cydgynyddu ; a chynydd 
y naill ras, mewn hollol gyfartalwch i gynyddei 


CYN 


295 


CYN 


rasau eraill. Er engraifft, nid yw ei wybodaeth 
yn cynyddu a'i gariad yn nychu; ei ffydd yn 
cynyddu, a'i amynedd yn lleihau ; ei obaith yn 
cynyddu, a'i ufydd-dod yn crino: ond y mae y 
naill ras yn dwyn cyffelybrwydd mewn maintioli, 
grym, a gweithrediad i'w gymhariad, ac yn sicr 
o ddatguddio hyny, fel y byddo yr achos yn 
galw, a'r cyfleustra yn rhoddi, os caiff chwareu 
teg, 1 Thes. v. 23. 4. Yn gynydd dirgalaidd i 
raddau mawr yn aml, â'r Cristion eì hun, yn gystal 
agî eraill, Col. iii. 3.. Nid yw cynydd bywiol o 
un natur na rhyw, yn ganfyddadwy ar y tremiad 
cyntaf un amser. Rhy anhawdd fyddai i'r 
llygad cryfaf ganfod y planhigyn, neu y llysieu- 
yn ar unwaith yn tyfu; ond wrth graffu arno y 
naill dro ar ol y llall, y mae yn canfod ei fod yn 
cynyddu. Yr un modd y mae gyda golwg ar 
ras. Y mae gras yn yr enaid, ac amryw o'i 
weithrediadau allanol, o olwg dynion, fel nad 
allant fod yn llygad-dystion o honynt. Heblaw 
hyny y mae amrywiol o amgylchiadau yn 
gwneuthur cynydd y Cristion cywir yn amheus 
iddo ei hun, ac yn ddirgelaiddi eraill. Y mae 
yn amlfel llong mewn tymestl ar y cefnfor, yn 
cael ei daflu yma a thraw, fel y mae yn anhawdd 
iawniido wybod ei hun, nac I eraill ganfod, pa 
un ai yn ol neu yn mlaen y mae yn myn«d; a 
phrydiau eraill fel llong ar y cefnfor, mewn 
tywydd tawel, pryd nad oes nac awelna llanw i'w 
gynhorthwyo, yn symud, eithr yn arafadirgelaidd 
iawn. 5. Yngynydd gwastadol a pharhaus, Nid 
oes un cymeriad perffaith yn y byd hwn ; neb 
yn gwybod cymaint nad oes angen iddo wybod 
mwy ; neb mor santaidd nad oes angen iddo fod yn 
santeiddiach; neb yn caru mor fawr na ddylai 
garu yn fwy. Nid oes un nod wedi ei osod gan 
Dduw ar lawr yn ei air, am yr hwn y gellir dy- 
wedyd, wedi i ddyn duwiol ei gyrhaeddyd, na 
ddylai ymdrechu fyned yn mhellach. Ysgat- 
fydd nad llawer a ragorasant ar Paul mewn 
rhinwedd a duwioldeb; ond yr oedd efe yn ar- 
dystio er iddo lafurio yn hela-thach na'i holl 
frodyr yn y weinidogaeth, “nad oedd wedi ei ber- 
ífeithio—wedi cael gafael ond mewn un peth, gan 
anghofio y pethau o'r tu cefn, ac ymestyn at y 
pethau o'r tu blaen,” Phil.iii, 12, 13... Arwydd 
ddrwg iawn am grefydd dyn yw ei fod yn tybied 
fod ganddo ddigon o grefydd, ac nad oes angen 
arno lafurio am wybodaeth, 

Gyda golwg ar y modd i gynyddu mewn gras, 
gellir sylwi yn 1, Y dylid bod yn dra gofalus i 
ddinystrio ac ymwrthod â'r pethau hyny ag sydd a 
thuedd. ynddynt ìî nychu tueddiadau santaidd, ac â 
alal ew cynydd. Ym mhlith pethau eraill ag 
sydd yn niweidiol, ac yn atal cynydd crefyddul, 
gellir enwi anwybodaeth, Diar. xix. 2; Hos. iv. 
6; Eph. iv. 14; Heb. v. 12—14; balchder a 
hunan-dyb, l Cor.iii, 18; 2 Pedri.5—9; Dat. 
iii. 17 ; difaterwch, claiarineb, segurdod, a chysg- 
adrwydd, Diar.x. 4; xiii. 4; xx. 4; anghredin- 
iaeth, 2 Cron. xx. 20 ; Rhuf. xv. 13 ; llid, cen- 
figen, malais ac anghariad, Job v. 2; Diar. xiv. 
30; 1 Pedr ii. l, 2; bydolrwydd, &c, Math. 
xiii. 22; 1 Tim, vi. 9, 10; 2 Tim.iv. 10... 2. Bod 
yn ddiwyd yn yr ymarferiad o foddion gras, a 
chyfryngau iechydwriaeth, 1 Pedr ii. 2. Trwy 
rinwedd gwrtaith, gwres, a gwlaw, mewn cysyll- 
tiad â bendith yr Arglwydd arnynt, y mae y 


coed a'r llysiau yn cynyddu. Trwy rinwedd 
llaeth y fron, &c., tan fendith Duw, y mae ba- 
banod yn cynyddu; a thrwy rinwedd gair yr Ar- 
glwydd ac ordinhadau ei dy, o tan ei fendith ef 
y mae dynion duwiol yn cynyddu mewn gras. 
9. Ymdrechu gweithredu gras. Y mae aelodau y 
corff yn cryfhau wrth weithredu â hwynt ; cyn- 
heddfau yr enaid yn ehangu wrth eu cadw mewn 
ymarferiad; doniau yn cynhyddu wrth eu harfer; 
a pheirianau ac offerynau awch yn cerdded yn 
rhwyddach, ac yn tori yn well wrth eu harfer. 
Yr un peth a ellir ei ddywedyd am ras. Pa 
fynychaf y gweithredom ef, hawsaf a fydd i ni 
ei weithredu, a mwyaf i gyd y cynydda ac y 
cryfha. 

O barth yr arwyddion o gynydd mewn gras, 
ymae Mr. Buck yn sylwi ei fod yn amlygu ei hun 
mewn ychwanegiado oleunia gwybodaeth ysbryd- 
ol; mewn hunanymwadiad a helaethach ymor- 
phwysiad ar Grist; mewn ychwanegiad ysbryd- 
olrwydd yn y cyflawniad o ddyledswyddau; 
mewn dyfod yn fwy-fwy gostyngedig, ymostyng- 
ol ìi drefn ac ewyllys Duw, a diolchgar iddo ; 
mewn goruchafiaeth ar lygredigaethau natur, a 
theimlad fod pechod yn cael ei wanychu fwy- 
fwy ynom yn feunyddiol; mewn mwy o oerfel- 
garwch at y byd, a mwy o serch at y pethau 
sydd uchod. AM“Laurin's Essays, essay 3; Gill's 
Body of Di. vol. i. p. 118; Doddridge's Lectures, 
part 8, prob. 139; Pike ŷ Hayward's Cases of 
Conscience; Sawrin on Rom. 2. 26, 27, vol. ìv ; 
Booth's Reign of Grace. 

CYNYGION, (cyn a dyg) cyflawniadau o rad 
roddion yn cael eu gwneuthur gan ryw un i sylw, 
cymeradwyaeth, a_ derbyniad rhai eraill ; hefyd 
y rhoddion a gyflwynir i'r cyfryw berwyl, i 

“Cynygion o Grist ac o iechydwriaeth 
trwyddo,” sydd ymadrodd cyffredin, yn ngeneu- 
au ac ysgrifeniadau duwinyddion o dybiau hollol 
wahanol yn nghylch athrawiaeth gras. Yn 
ngeneuau ac ysgrifeniadau rhai, y mae yn golygu 
fod gan ddynolryw, nid yn unig allu naturiol, 
ond moesol, i gydsynio â'r cais ; a bod y cyfamod 
efengylaidd yn amodol, yn yr ystyr helaethaf o'r 
gair amod. Ond yn ngeneuau ac ysgrifeniadau 
eraill, nid ydyw yn golygu dim mwy na bod 
Crist a'r iechydwriaeth sydd trwyddo yn cael eu 
cyflwyno yn yr efengyl, i sylw a chymeradwy- 
wyaeth pawb a'i gwrandawont, a hyny gan 
Dduw. Y mae hyn, medd Mr. John Heart, yn 
cynwys yn 1, “ Fyneziad am Grist yn ei berson, 
swyddau, a gwaith. 2. Cyhoeddiad mai ewyllys 
Duw ydyw i ddynion gredu ynddo a'i dderbyn. 
3. Fod croesaw iddynt wneuthur hyny. AN 
caiff pawb a wnelont hyny eu hachub trwyddo.” 
Ychwanega, ““ Dyma y cynhygiad o iechydwr- 
iaeth. Hyn yr ydwyf yn ei olygu wrtho, a hyn 
yn unig yr ydwyf yn dadleu drosto yn mherthyn- 
asiddo.' Bearts Eternal Law and Everlasting 
Gospel, part ii.p 59. Gellir gofyn ynl. Beth 
yw yr efengyl, os nad yw yn cynwys y pethau 
hyn? 2. beth yw pregethu yr efengyl yn am- 
genna'r pethauhyn? 9. Pwy sylfaen a ddichon 
fod gan un pechadur i dderbyn Crist, ac i gredu 
ynddo, os nad ydyw y pethau hyn yn wirionedd? 
Nis gall wybod a yw wedi ei ethol cyn derbyn 
Crist; ac nis gall ei dderbyn dan un cymerìad ond 
pechadur; na than y cymeriad hwnw, heb eì fod 


CYN 


296 


CYN 


yncael ei gynyg iddo fel y cyfryw : o ganlyniad, ar 
yr ystyriaeth hon nis gallasai ei dderbyn byth. 
4. Pasylfaen oedd i gyhuddo y rhai nad ydynt 
yn credu o wrthod Crist a'r iechydwriaeth, ac i'w 
condemnio a'u cosbi am hyny, os nad yw y 
pethau a sonir am danynt yn wirionedd ? 

Ond y mae yr uwch-Galfiniaid a'r Antino- 

_ miaid yn dra anfoddlawn ison am gynyg Crist 

' ac iechydwriaethi bechaduriaid. Yny flwyddyn 
1669, cyhoeddwyd mynegiad yn erbyn cyfeiliorn- 
adau Antinomaidd, gan weinidogion y cynull- 
eidfaolion, yn ac oddiamgylch Caerludd: yn yr 
hwn y gwrthwynebant y cyfeiliornad canlynol, 
yr hwn a dadogid iddynt hwy gan eu gwrth- 
wynebwyr; sef “Na ddylai gweinidogion yr 
efengyl ddim cyflwyno cynbygion iechydwriaeth 
i bawb o'r rhai y byddo Duw yn galw arnynti 
bregethu iddynt, gan eu gwahodd mewn modd 
difrifol i ddefnyddio moddion gras fel y byddont 
cadwedig; a chan sicrhau iddynt yn y cyflawn- 
iad o'u gweinidogaeth, y cedwid pwy bynag a 
gredo yn Nghrist; am eu bod yn ddiffygiol o 
allu j gydsynio â'r cais, ac na_ chaiff pawb eu 
cadw.” Tramgwyddodd Mr. Joseph Hussey, o 
Gaergrawnt, yn fawr wrth y mynegiad, ac ysgrif- 
enodd a chyhoeddodd ateb difrifol, mawreddol 
iddo. Cyhoeddodd Mr. Beart y llyfr rhag- 
grybwylledig, mewn amddiffyniad i'r mynegiad, 
ac mewn atebiad ìi Mr, Hussey; yn yr hwn y 
mae yn dangos nad ydyw cynyg Crist ac iechyd- 
wriaeth ì bawb yn gyffredinol, ddim angen na 
phregethu yr efengyl fel yr oedd Crist ei hun, 
a'r apostolion yn ei phregethu hi—ac nad ydyw 
hyn ddim yn fwy anghyson âg etholedigaeth 
nag yw galw pawb ato—ac nad anallu naturiol, 
ond moesol, yw anallu dynolryw i gydsynio â'r 
cynhygiad ; yr hwn sydd yn eu gwneuthur yn 
euog, yn lle eu hesgusodi. 

CYNYSGAETH, (cyn-ddysg) rhan priodas, 
neu y rhodd a roddir wrth briodi. 

Yn Ewrop yn gyffredin y mae y tad ynrhoddi 
cynysgaeth i'w ferch, yr hwn sydd yn dyfod yn 
eiddo y priodfab, ac yn fynych yn gwneuthur 
rhan fawr o swm ei feddianau i fyny: ond yn y 
dwyrain, y mae y priodfab yn rhoddi swm o 
arian, neu ryw werth cyfartal âg urddas y briod- 
asferch i'r tad, cyn y gallo ei chael mewn priodas 
yn wraigiddo. Rhaid iddo ef ei phwrcasu hi, ac 
nid iddi hi ei bwrcasu ef. Y mae amrywiol eng- 
reifftiau o hyn yma yn yr ysgrythyrau sant- 
aidd. Pwrcasodd Jacob Rachel, er saith mly- 
nedd o wasanaeth, gan Laban ei ewythr, Gen. 
xxix. 18.. Cynhygiodd Sichem, mab Hemor yr 
Hefiad, unrhyw gynysgaeth i Jacob, am gael 
Dinah ei ferch yn wraig, Gen. xxxiv. 12. 
Rhoddodd Dafydd i Saul gant o flaengrwyn y 
Philistiaid, yn gynysgaeth am Michal ei ferch, 
1 Sam. xviii. 25, 27. 

Wrth gyfraith Moses nid digon oedd i'r hwn a 
hudai forwyn, yr hon ni ddyweddiwyd, a gorwedd 
gyda hi, i'w phriodi; rhaid oedd iddo hefyd ei 
chynhysgaeddu yn wraig iddo; ac os gwrthodai 
ei (had ei rhoddi yn wraig iddo, yr oedd yn rhaid 
iddo dalu arian yn ol gwaddol fhorwynion, Ecs. 
xxii. 16, 17. 

CYNTAF, (cyn) y blaenaf mewn rhif, trefn, 
amser, neu urddas, Math. x, 2; 1 Cor. xv. 47; 
Dan. vi. 2. Y rhifnod cyntaf mewn yhifydd- 


iaeth yw yr hwn sydd yn rhagflaenu yr ail. Y 
Tad yw y person cyntaf mewn trefn, yn y Duw- 
dod; er fod y Mab a'r Ysbryd ogyd-dragywydd- 
ol, a gogyfuwch agef. Adda oedd y,dyn cyntaf 
o ran amser; ond Crist yw y cyntaf mewn 
urddas a rhagoriaeth. 

CYNTAF-ANEDIG, (cyngeni) y plentyn 
cyntaf i rywun; yn neillduol os gwryw fyddai. 
Nid oedd plant gordderch yn cael eu cyfrif. 
Herwydd hyn gelwir Isaac yn unig-anedig Abra- 
ham; er fod Ismael wedi ei eni yn mhell cyn 
hyny, Gen. xxii. 2, 12; Heb. xi. 17; a Gen. xvi. 
15, 16; wedi ei chymharu â Gen. xxi. 5. 

Hefyd y mae y gair cyntaf-anedig yn arwyddo 
prif, penaf, rhagoraf, goreu; sef nid y cyntaf 
mewn rhif, amser, a threfn yn unig, ond hefyd y 
rhagoraf, y gwerthfawrocaf, yr ardderchocaf a'r 
penaf. “Minau a'i gwnaf yntau yn gynfab, 
(Saes, firsf-born,) goruwch holl frenhinoedd y 
ddaear,” Ps. lxxxix. 27. Yn gyson â hyn yr 
ydym yn darllen am “'gyn-blant (Saes. /fírst- 
born) y tlodion,” sef y tlodion penaf, neu y rhai 
mwyaf tlawd, Esa. xiv. 30; ac ““am gyntaf- 
anedig angau,” sef rhyw gystudd, dyrnod, ym- 
weliad, neu farwolaeth mwy poenus, dychryn- 
llyd ac arswydus, na chyffredin, Job xviii. 18. 
Diameu fod llawer o deuluoedd yn ngwlad yr 
Aifft, yn y rhai nad oedd un cyntaf-anedig, yn 
ystyr gyntefig gaeth y gair, fel y mae yn dynodi 
y cyntaf; eto y noswaith y tarawodd yr Âr- 
glwydd holl gyntaf-anedigion yr Aifftiaid, yr 
oedd gwaeddi mawr yn yr Aiflt, oblegyd nad 
oedd dy nad oedd un marw ynddo, Ecs. xii. 29, 
30. Tebyg gan hyny, fod y gair cyntaf anedig 
yn Ecs. xi. 5; xii. 20; Num. xxxii'. 4, yn ar- 
wyddo y penaf, y prif, yr ardderchocaf, y goreu ; 
ac nid y plentyn benaf yn unig. Dichon fod y 
geiriau, “ Mi a wnaf farn ar holl dduwiau” (sef, 
holl wyr urddasol yr Aifft, i'w hystyried yn eg- 
lurhaol ar y geiriau, “ac a darawaf bob cyntaf- 
anedig o fewn tir yr Aifft yn ddyn ac anifail,” 


Ecs. xii, 12, 


Y mae y sylwadau uchod yn tueddu yn fawr ì 
egluro cymeriad yr Arglwydd Iesu Grist, yr hwn 
a elwir yn ““Gyntaf-anedig (mpororoxec,) yn 
mhlith brodyr lawer; yn gyntaf-anedig pob 
creadur ; yn gyntaf-anedig oddiwrth y meirw ; ac 
yn gyntaf-anedig Duw,” Rhuf. viii. 29; Col.i. 
15, 18; Heb.i. 6. Y penaf o'r brodyr, er eu 
bod yn llawer, ydyw efe, mewn galluoedd, rhin- 
weddau, awdurdod, urddas, swydd, anrhydedd, 
clod a gogoniant. Yr uwchaf, ardderchocaf, goreu, 
a theilyngaf o'r holl greaduriaid yw efe; canys er 
ei wneuthur ychydig yn îs na'r angylion, o her- 
wydd dyoddef marwolaeth, eto y mae wedi ei go- 
ron!iâ gogoniant ac anrhydedd uwchlaw iddynt oll, 
Phil. ii. 9—11; Heb. ii. 9. Y gogoneddusaf a'r 
anrhydeddusaf a gododd, neu a gyfyd, oddiwrth 
y meirw byth, yw efe; a gwell yw ystyried yr 
enw “cyntaf-anedig oddiwrth y meirw,” fel yn 
dynodi hyny, na dywedyd ei fod yn cael ei alw 
felly, o herwydd mai efe oedd ““ y cyntaf a gy- 
fododd trwy ei nerth ei hun, i fywyd tragywyddol 
ac anfarwol ;” canys y mae dywedyd felly cystal a 
dywedyd y cyfyd eraill ar ei ol ef o feirw, trwy eu 
nerth eu hunain i fywyd tragywyddol ac anfarwol. 
Y mae gan Dduw feibion lawer ; ond ni fedd un 
mor gu, mor anwyl, mor agos, mor hardd, mor 


CYR 


297 


cys 


fawr, mor ardderchog, ac mor debyg iddo ei hun, | 


ag efe, Herwydd hyn, yr oedd yn addas iawn 
AN ei alw ef “ ei gyntaf-anedig a'i unig-anedig 
ab.” ; 

Yr oedd cyntafanedigion Israel, o ddyn ac 
anifail, yn eiddo neillduol, er gwasanaeth i'r 
Arglwydd, yn wahanol oddiwrth bawb a phob 
peth arall gynt; a hyny trwy osodiod Duw ei 
hun, hyd nesiddo gymeryd y Lefiaid yn eu lle, 
ac felly eu rhyddau oddiwrth rwymau i ymroddi 
yn weithredol ac arbenigol i'w waith a'i wasan- 
aeth ef, Num. iii. 12. Yr achlysur o sefydlu y 
gyfraith hon oedd y waredigaeth a gawsant o'r 
Aifft, pan y dinystriwyd holl gyntafanedigion yr 
Aifftiaid. Y gwrywod yn unig oeddynt ddeil- 
iaid y ddeddf hon, y rhaia brynid er pum sicl 
o arian, Num. xviii. 16. Os merch oedd y 
cyntafanedig, nid oedd y tad dan rwymau i off- 
rymu dim drosti, na thros y plant ar ei hol, er 
iddynt fod yn wrywod. Os byddai i wr amryw 
wagedd, dir oedd iddo offrymu cyntafanedig pob 
un o honynt, os gwryw fyddai, i'r Arglwydd. 
Yn y deml yr oeddid yn cyflwyno y cyntafanedig 
i'r Arglwydd. 

Cyntafanedig anifeiliaid glan, os byddent yn 
ddianaf, a offrymid ac a leddid yn y deml. Cynt- 
afanedigion aniferliaid aflan, megys meirch, as- 
ynod, camelod, a brynid neu a gyfnewidid. 
Prynid asyn âg oen, neu er pum sicl; os amgen 
lleddid hi. 

Y mae duwiolion y Testament Newydd, mewn 
modd arbenig, yn cael eu galw, ““ Y rhai cyntaf- 
anedig, y rhai a ysgrifenwyd yn y nefoedd,” Heb. 
xii. 29 ; a hyny yn sicr o herwydd rhagoriaeth 
braint ac urddas, ac nid o herwydd blaenafiaeth. 
Yr oedd duwiolion yr Hen Destament o'u blaen 
hwynt o ran amser; ond hwynthwy sydd yn 
rhagori mewn breintiau ac urddas. “ Rhag- 
welodd Duw rywbeth gwell am danom ni, fel 
na pherffeithid hwynt hebom ninau,” Heb. xi. 
40. Am fraint cyntafanedigion, Gwel Braint, 
Genedigaeth-fraint. 

CYNTEDD, (o cyn, o flaen, ger bron,) talwrn, 
neu lanerch gauedig o flaen palas, neu dy. 

Yr oedd i'r babell un cyntedd ; i deml Solomon 
ddau; acideml Herod dri; ac oherwydd hyn y dar- 
llenwn am gynteddoedd yr Arglwydd, 1 Bren. vi. 
36; 2 Bren. xxi. 5; Ps. lxv. 4; lxxxiv. 2, 10. 
Y blaenaf o'r tri olaf a elwid cyntedd y cenhedl- 
oedd; am nad oedd yn gyfreithlon iddynt hwy 
fyned yn mhellach yn mlaen na hwnw, Yr ail, 
sef y nesaf at gyntedd y cenhedloedd; a gyf- 
enwid cyntedd Israel; am fod hawl gan bawb o 
honynt hwy, os byddent yn lan, fyned i mewn 
yno. Y trydydd a elwid cyntedd yr offeiriaid; 
am mai yno y byddai yr offeiriaid yn gweini eu 
swydd. Yn hwn yr oedd allor y poethoffrwm 
yn sefyll; ac yn ei ganol yr oedd rhaniad, hyd 
at yr hwn y gallasai yr aberthwr ddyfod pan yn 
cyflwyno ei aberth, ac yn cyffesu ei bechodau 
uwch ei ben, gan osod ei law arno; ond nid cyf- 
reithlon oedd iddo fyned yn mhellach na hwnw, 
nac aros yno yn hwy nag y byddai yr achos a 
enwyd yn galw. Pid. Robinson's Diet. in 
verbo court. 

CYRENIAID, plaid o athronwyr a sylfaenwyd 
gan Arristippus o Cyrene, un o ddysgyblion So- 
crates ; tybiau yr hwn oeddynt yn cytuno ag 


— — 


eiddo yr Epicuriaid, sef mai mwyniant, yn yr 
ystyr iselaf o'r gair, yw y daioni penaf; canys 
sonia Sisero am athrofa Arristippus, megys yn 
llawn o bob aflendid. 

CYSGOD, (cy-ysgod,) mewn duwinyddiaeth a 
arwydda gynllun, patrwn, arwydd neu gyffelyb- 
iaeth sylweddol a gweledig, wedi ei fwriadu gan 
Dduw i ragddangos a gosod allan ryw beth 
absenol neu ddyfodol. Felly y dywedai yr aw- 
dwr at yr Hebreaid am y gyfraith seremoniol, 
“Ei bod yn gysgod (Xxkta,) daionus bethau a 
fyddent,” Heb. x. 1; ac mewn lle arall, am 
wyliau, newydd loerau, a sabbathau yr Hen Des- 
tament, '“ eu bod yn gysgod (cxta.) pethau i 
ddyfod; ond fod y corff (gwga,) o Grist,” Col. 
ii. 16, 17; ac eilwaith am Adda, “yr hwn yw 
ffurf (rvyroc, 6ype,) yr un oedd ar ddyfod,” Rhuf. 
MAL 


Y mae yn hanfodol i gysgod, yn 1. Ei fod 
yn cynwys rhywbeth allanol gweladwy. 2. Fod 
rhyw gyffelybrwydd rhyngddo a'r hyn y mae yn 
ei arwyddo, portreiadu, neu gysgodi. 3. Bod y 
peth y byddo yn eì arwyddo yn beth i ddyfod, 
neu yn beth ,heb gymeryd gweithredolle. Yn 
hyn yn benaf y mae cysgod yn gwahaniaethu 
oddiwrth sacrament, yr hwn sydd arwydd allanol 
o beth ysbrydol, wedi, neu yn cael ei gyflawni, 
Rhagddangosiad yw un, ac arddangosiad yw y 
llall. Rhagfynegi y mae un, dwyn ar gof y mae 
yllall. 4. Ei fod wedi ei fwriadu gan Dduw i'r 
dyben hwnw. Yn hyn y mae yn gwahaniaethu 
oddiwrth alegori, neu gyffelybiaeth ; yr hon sydd 
yn cynwys addysg wedi ei sylfaeni ar gymhar- 
iaeth rhwng y naill beth a'r llall; yn ffurfiad yr 
hon y mae ei gwneuthurwr wedi ei adael at ei 
ewyllys ei hun yn y dewisiad o'i ddefnyddiau, ac 
yn y dyben a'r dull o'u defnyddio. Yr ydym 
wedi ein gadael i raddau mawr at ein rhyddid 
yn ein dewisiad o gymhariaethau; ac yn ein 
gwaith yn tynu addysgiadau, casgliadau, a def- 
nyddiau, oddiwrth amgylchiadau, hanesion, a 
gwirioneddau ysgrythyrol; ond nid ydym wedi 
ein gadael felly gyda golwg ar wneuthur cysgod- 
au. Duw yn unig oedd sylfaenwr y rhai hyn; 


'ac nid gweddus na chyfreithlon i neb gymeryd 


ei.ryddid i sefydlu personau na phethau yn 
gysgodau o bethau ysbrydol, heb brawf amlwg 
fod Duw wedi bwriadu iddynt fod felly. Nid 
oes dim yn fwy o warth i'r efengyl na'r rhyddid 
y mae llawer o'i chyhoeddwyr wedi, ac yn ei 
gymeryd wrth drin y cysgodau; na dim ag sydd 
wedi, ac yn tueddu i ddwyn athrawiaeth y cys- 
godau dan fwy o warth a dirmyg yn ngolwg 
gelynion a chyfeillion crefydd na hyny. Dylai 
sobrwydd a gwylder duwiol fod yn llywodraethu 
meddyliau pawb wrth ymdrin a hi bob amser; 
a dylent ofalu fod ganddynt brawf digonol fod 
Duw wedi sefydlu y person, y peth, neu yr am- 
gylchiad dan eu sylw yn gysgod; ac na byddo 
iddynt redeg cymhariaeth rhyngddi a'r gwrth- 
gysgod yn mhellach nag y byddo terfynau rhe- 
swm, gwirionedd, a sobrwydd, yn ymddangos 
yn caniatau; rhag wrth hyny, iddynt ddywedyd 
pethau na feddyliodd Duw—clwyfo cydwybodau 
tyner—a dwyn athrawiaeth crefydd dan warth 
yn ngolwg ei gelynion, 

“I'r dyben i benderfynu pa un a ydyw un- 


cYS 


298 


cYS 


rhyw ddefod neu amgylchiad, sefydliad neu ber- 
son, yn gysgodol, nid digon ydyw ein bod ni yn 
gallu olrhain rhyw gymhariaeth rhwng un o 
honynt â rhyw berson neu beth arall; rhaid yw 
i ni gael prawf eglur fod y cyffelybrwydd hwn 
wedi cael ei fwriadu er eglurhad o'r gwrthrych 
neillduol at yr hwn yr ydym yn ei gymhwyso.” 

«“ Wrth ystyried yr hen babell, y mae y rhydd- 
id mwyaf penrhydd—dychymyg. gwyllt a gwa- 
mal, wedi cael ei ganiatau weithiau ; ac o her- 
wydd hyny, nid yn unig y mae cyfeiliornadau 
wedi cael eu dysgu, ond y mae rhagfarn wedi ei 
godi yn erbyn yr esboniadau mwyaf sobr ac 
ysgrythyrol o gysgodau a chyffelybiaethau di. 
amheuol yr hanes santaidd. Ond i'r dyben i 
ochelyd un eithafedd, nid yw mewn un modd yn 
angenrheidiol i fyned i un arall. Y mae yr ys- 
grythyrau yn cynwys amryw gysgodau a chy- 
ffelybiaethau o bethau ysbrydol; a'n dyledswydd 
ni yw glynu wrth yr agoriad a roddir iddynt gan 
yr ysgrifenwyr santaidd.” 

“ Y mae o bwys i gofio, megys mewn dameg 

mae llawer o bethau yn cael eu dwyn i mewn 
fel gwisgoedd i'r prif gyffelybiaethau-fel addurn- 
iadau a chysylltiadau, ac i berffeithio y cwbl, ar 
y rhai y byddai yn anaddas aros yn hir, gan 
dynu rheswm oddiwrthynt, er cadarnhau rhyw 
athrawiaeth; felly yn yr hen babell, llawer o 
bethau a gawsant eu dwyn i mewn yn unig gyda 
golwg ar yr effaith gyffredin, ac nid gyda golwg 
ar ragddangos rhyw ffeithiau arbenig, neu i 
ddysgu rhyw ddrychfeddyliau neillduol ìi ni. Yr 
oedd arwyddocad arbenig -i ranau neillduol o'r 
adeilad hono; ond yr oedd eraill o honynt wedi 
eu bwriadu yn unig i gyfranu yn eu lle tuag at 
y dyben cyffredin. Y mae yn wir i'r cyfarwydd- 
iadau mwyaf manylaidd gael eu rhoddi gyda 
golwg ar y pethau lleiaf perthynol iddi; ond nid 
yw hyny yn milwrio dim yn erbyn yr hyn a 
ddywedasom. Os bydd rhyw un yn golygu codi 
adeilad yr hwn a fwriedir i ragori yn nghyfateb- 
iad ac ardderchawgrwydd ei ranau, ei brydferth- 


wch a'i gyfleusderau, y mae yn angenrheidiol” 


iddo yn y modd mwyaf manylaidd benodoli i'r 
adeiladydd beth yw ei uwcher, ei led, a'i hyd i 
fod—â pha ryw addurniadau yr ewyllysia efe ei 
addurno—yn mha le ac i ba raddau y maent i 
gael eu defnyddio—beth yw rhifedi a sefyllfa yr 
ystafelloedd i fod—beth fydd rhifedi, sefyllfa, a 
maintioli y drysau a'r ffenestri—ansawdd a ffurf 
y to, y porth, y muriau, a'r adeiladau cysyllt- 
iedig; ac mewn gair, y mae yn angenrheidiol 
iddo benodoli, yn y modd mwyaf manwl yr holl 
amgylchiadau perthynol i'r cyfan. Yn awr, yn 
y cwbl cedwir golwg neillduol ar yr effaith gy- 
ffredin a chwenychir ei heffeithio; ac y mae y 
pwys cysylltiedig a'r amrywiol amgylchiadau 
yn cyfodi, nid oddiwrth ryw ddyben arbenig y 
mae pob un o honynt ar wahan wedi cael ei fwr- 
iadu i'w ateb, ond oddiwrth eu perthynas â'r 
cwbl, ac oddiwrth fod pob un o honynt yn ei le 
priodol, yn cynhorthwyo i ddwyn oddiamgylch 
yr effaith mewn golwg, neu ddyben cyffredin y 
cwbl.” Yn yr un modd yn*gwbl;y mae gyda 
golwg ar yr hen babell; ac yn wir, y cysawd 
cysgodol i gyd. Dyben cyffredin y cwbl yw 
y prif beth i'w ystyried; ac nid ydym i osod 
dim ychwaneg o bwys ar yr amrywiol ranau o 


hono yn neillduol, ac ar eu penau eu hunain, 
nag a fyddo yn ymddangos yn rhesymol oddiwrth 
eu heffaith er dwyn y dyben cyffredin oddiam- 
gylch, a hyny yn ngwyneb gair Duw. 

Gyda golwg ar y dull a'r modd i wybod pa un 
ai bod rhyw beth wedi ei fwriadu gan Ddnw yn 
gysgod neu beidio, dichon i'r rheolau canlynol 
fod yn wasanaethgar: yn 1. Os bydd yr ysgry- 
thyrau yn ei alw felly mewn modd pendant ac 
eglur, nid oes un llei betruso ar y mawer; megys 
yn y lleoedd canlynol, Rhuf. v. 14; Col.ii. 16, 
17; Heb.x.1. 2. Os bydd cyfnewidiad enwau 
rhwng y cysgod a'r sylwedd; hyny yw, os bydd 
enw y naill yn cael ei roddi ar y llall, nid oes un 
petrusder nad cysgod a gwrthgysgod ydynt. Er 
enghraifft, y mae bod Crist yn [cael ei alw yr ail 
ddyn, yn sicrwydd fod y dyn cyntaf yn gysgod o 
hono, 1 Cor. xv. 45; eifod yn cael ei alw Dafydd, 
yn dangos fod y brenin Dafydd wedi ei fwriadu 
yn gysgod o hono, Esec. xxxiv. 23; xxxvii. 24; 
Hos.iii. 5; ei fod yn cael ei alw yu Oen Duw, 
ac, ein pasg ni, yn dangos fod yr wyn a aberth- 
id dan gyfraith Moses, yn neillduol yr oen pasg. 
yn ei gysgodi, Ioani. 29; 1 Cor. v. 7 ; eifod yn 
cael ei alw bara y bywyd, a'r gwir fara a ddaeth 
ì waered o'r nef, yn dangos fod y manna yn ei 
ragarwyddo, loan vi. 34, 35. Yr un modd y 
mae bod eglwys y Testament Newydd yn cael 
ei galw yn fynydd Sion, dinas y Duw byw, y 
Jerusalem newydd, Heb. xii. 22; yn dangos fod 
mynydd Sion, a'r Jerusalem gynt, yn gysgodau o 
honi hi; bod pobl Dduw yn awr yn cael eu galw 
Israel, Gal. vi. 16, yn dangos fod. Israel gynt yn 
eu portreiadu hwynt; a bod Crist yn cael ei alw 
yn broffwyd, offeiriad, brenin, archoffeiriad, aberth, 
ac offrwm, &c., yn dangos fod y proffwydi, offeir- 
iaid, brenhinoedd, archoffeiriaid, aberthau, ac 
offrymau, dan y gyfraith gynt, yn arddangosiad- 
au o hono ef yn ei swyddau a'i waith, fel cyf- 
ryngwr. 8. Os bydd, wrth gymharu y naill ys-, 
grythyr a'r llall, gyffelybrwydd eglur ac amlwg 
yn ymddangos rhwng y cysgod a'r gwrthgysgod, 
(megys yn esiampl Moses a Christ; gwaredig- 
aeth Israel o'r Aifft aco Babilon; a gwaredig- 
aeth eglwys Dduw dan yr efengyl, o gaethiwed 
anghrist,) gellir yn gyffredin benderfynu fod y 
blaenaf wedi ei fwriadu gan Dduw yn rhagddang- 
osiad o'r olaf. Ond y mae yn angenrheidiol sylwi, 
fod gofal a phryder mawr yn ofynol yn nghym- 
wysiad y rheol hon yn neillduol; gan mai dyma 
y Pryd y mae mwyaf o berygl cyfeiliorni. Dy- 
ogelach yw peidio dywedyd dim, na dywedyd yr 
hyn ni fwriadodd Duw. 

Dosbarthir y cysgodau yn ol eu hansawdd, i 
bersonol a sylweddol; rhanol a hollol; achly- 
surola sefydlog, Cysgodau personol oedd Adda, 
Moses, Aaron, Dafydd, a'r proffwydi; ond cys- 
godau sylweddol oedd y deml, yr arch, y manna, 
a'r aberthau. Cysgod rhanol oedd Jona; oble- 
gyd nad oedd yn portreiadu Crist ond mewn un 
peth yn unig, sef yn ei arosiad dridiau a thairnos 
yn mol y morfìl, megys y bu Crist dridiau a 
thairnos yn nghalon y ddaear; ond cysgod Aollol, 
er nad perffaith, oedd Dafydd; oblegyd ei fod 
yn portreiadu Crist mewn llawer o bethau, fel y 
gwelir yn eglur oddiwrth ei holl hanes. Cysg- 
odau achlysurol oedd y manna, y sarff bres, y 
graig yn Horeb, &c., ond cysgodau sefydlog 


cys 


299 


cCYS 


———Ì 


oedd yr holl gyfraith seremoniol, ei lleoedd a'i 
hamserau cysegredig, ei haberthau a'i defodau, 
ei hordinhadau a'i swyddwyr, &c. 

Gellir ystyried cysgodau yn gwahaniaethu yn 
ngraddau yr eglurder sydd yn penderfynu eu 
cyfeiriad at eu gwrthgysgod; gall rhai o honynt 
fod yn eglur a phendant; eraill yn fwy tywyll; 
eraill yn gyfeiriol mewn ystyr gyffredinol ac ar- 
weiniol, neu dan ryw olygiad neillduol yn unig; 
ond os nad oedd yn unig eithr y golygiad cyffre 
edinol neu neillduol hwnw yn cael ei amcanu yn 
ei sefydliad cyntefig, nid yw yn gyfreithlon i ni 
gymeryd arnom y gorchwyl o neiìlduoli pob 
rhaniad, pob cangeniad gweladwy dan bob ym- 
ddangosiad a fyddo wedi cael ei ystaenio â phob 
lliw ag y dichon i wydr lluosogawl dychymyg 
ffrwythlawn ei gyflwyno i'n sylw, neu ein go- 
gwyddo i'w fawrygu. 

Cysgodau a ddylent gael eu cyfeiriaw oddiwrth 
y lleiaf at y mwyaf, megys oddiwrth farwolaeth 
anifail at farwolaeth dyn; oddiwrth yr isaf at yr 
uwchaf, megys o'r ddaear i'r nef; oddiwrth yr 
amser presenol at y dyfodol, megys o'r byd hwn 
i'r un tragwyddol; oddiwrth raddau llai o ber- 
ffeithrwydd at un mwy, megys oddiwrth ddyn at 
Dduw. Os oedd aberthiad oen yn rhinweddol i 
adferu heddwch, ac enill ffafr dymhorol, amserol, 
ac arwyddol, rhaid fod aberthiad dyn yn yr hwn 
y trigai holl gyflawnder y Duwdod, yn anfeidrol 
mwy effeithiol ìi ddwyn oddiamgylch adgymodiad 
rhwng dyn a Duw ; os yw maddeuant a rhyddad 
oddiwrth gosbedigaeth yn y bywyd hwn i'w 
ddymuno, rhaid fod cyfiawnhad a_ gwaredigaeth 
oddiwrth drueni tragwyddol yn anfeidrol mwy 
i'w ddymuno. Os ydyw teimladau tyner tad yn 
y cyflwr anmherffaith hwn, ac yn nghanol holl 
anmherffeithderau _ egwyddorion cymdeithasol 
mor rymus, beth raid fod serchiadau tadol y Tad 
cyíffredinol— Tad ein hysbrydoedd! Pa beth 
bynag sydd ddwyfol sydd anfeidrol; a pha beth 
bynag sydd anfeidrol sydd uwchlaw ein hamgy- 
ffrediad, ac yn dirmygu ein hymdrech luddedig 
ni, gan nad pa cyn belled y byddo wedi ei gwthio 
gan y dychymyg mwyafawyddus; ar y cyfryw 
ystyriaeth dichon cysgodau fod yn ddefnyddiol 
fel y maent yn ein cynhysgaeddu â chyffelyb- 
iaeth gyfaddas i'n galluoedd ; ond pan y delo yr 
hyn sydd berffaith, yna yr hyn sydd anmher- 
ffaith a rhanol, yr hyn sydd egwan ac annigonol, 
addileir. Gwel Aussell on the Old and New 
Covenants; Mather, Taylor, and M' Ewan on the 
Types; and Robinson and Buck's Dictionaries. 

CYSGOD, (Heb. jnn, choshek; Gr. Xxta, 
skia, Saes. shade, or shadow,) yn briodol a ar- 
wydda wasgod, to, gorchudd, neu achles rhag 
gwynt, gwlaw, neu wres. 

Yn gyffelybiaethol, y mae yr Arglwydd Iesu 
Grist, yn yr hyn oll ag yw, a wnaeth, ac y mae 
yn ei wneuthur fel cyfryngwr, ''yn ymguddfa 
rhag y gwynt, ac yn lloches rhag y dymhestl ; 
megys afonydd dyfroedd mewn sychdir, megys 
cysgod craig fawr mewn tir sychedig, neu flin,” 
i'w bobl, Esa. xxxii. 2. Mewn gair, y maeyn 
gymhorth a chysur addas, parod, a hollddigonol 
iddyntyn mhob taro; “ yn;bob peth ac yn mhob,' h 
Col, iii. 11. Rhaid gan hyny ei fod yn wir aphri- 
odol Dduw ; canys pwy ond Duw a all fod felly. 


CYSEGR, (Llad. Sacer,) lle wedi ei neillduo 
i wasanaeth santaidd, megys y babell a'r deml 
gynt, a lleoedd addoliad eto. Yr oedd yr holl 
deml, weithiau, yn cael ei galw yn gysegr; ond 
yn neillduol, y rhan hono o honi lle yr oedd y 
c»nhwyllbren, y bwrdd, y bara gosod, Ps. lxxiii. 
17; Heb.ix.2. Gelwid y rhan hono o honi lle 
yr oedd yr arch a'r drugareddfa, &c. yn gysegr 
santeiddiolaf, Heb. ix. 3. 

CYSEGRIAD, (cysegr,) y ddefod o neillduo 
personau, pethau, neu leoedd, at wasanaeth Duw. 
Arferir y gair am fendithio yr elfenau yn y cy- 
ms : gelwir hefyd urddiad esgobion yn gysegr- 
iad. 

Y pabyddion a arferant lawer o goegrodres yn 
nefodau eu cysegriad, yr hwn a gyfleant yn 
mron ar bob peth; megys clych, canwyllau, 
llyfrau, dwfr, olew, lludw, palmwydd, clefydau, 
banerau, crwys, afrlladau, rhosynau, &c. Yn 
Lloegr yr ydys yn arferol bob amser, o gysegru 
eglwysi trwy ddefodau arbenig, ffurf y rhaia 
adewir at ewyllys yr esgob. Rhoddodd y ffurf a 
arferodd archesgob Laud yn nghysegriad eglwys 
Sant Catherine Cree, yn Nghaerludd, dramgwydd 
mawr, a da y gallasai ; canys yr oedd yn gyfryw, 
fel y sylwai un, ag a allasai berihyd yn nod i 
gardinal pabaidd wridio ; ac nid all un protestant 
ddarllen ei hanes heb deimlo gofid digllon, Yr 
esgob a ddynesodd, yn nghymdeithas amryw o'r 
uwch-awdurdodau a rhai gwladwyr. Ar ei 
ddynesiad at ddrws gorllewinol yr eglwys, yr 
hwn oedd yn gauedig, ac vn warchodedig gan 
ffonfìlwyr (Aalberdeers,) rhyw rai wedi eu gosod 
i'r perwyl hwnw a waeddasant â llef uchel, 
““ Agorwch, agorwch, chwi ddrysau tragwyddol, 
a Brenin y gogonianta ddawimewn!” Ar hyn 
y drysau a ymagorasant, a'r esgob, gyda rhyw 
gymaint o ddoctoriaid ac o benaethiaid, a aethant 
i mewn. Cyn gynted ac yr aethant i mewn, 
syrthiodd ei arglwyddiaeth ar ei liniau; ac yna 
gan ddyrchafu ei olygon tuag i fyny, a lledaenu 
ei freichiau, efe a ddywedodd, “' Y lle hwn sydd 
santaidd; y tir hwn sydd santaidd: yn enw y 
Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan.” _ Yna gan rodio 
ar hyd y rhodfa ganol, rhwog y corau tua'r 
ganghell, efe a ymaflodd mewn peth o'r pridd, 
gan ei daflu amryw weithiau tua'r awyr. Pan 
y dynesodd at ganllaw bwrdd y cymun, efe a 
ymgrymodd tuag ato bump neu chwech gwaith; 
yna dychwelodd, ac aeth yn nghyd â'i gym- 
deithion oddiamgylch yr eglwys yn rhestr drefn- 
us; gan adrodd wrth fyned yn gyntaf y gan- 
fed, ac yna y bedwaredd Psalm ar bymtheg, mal 
y cyfarwyddir gan yr esgob Rhufeinig. Yna 
darllenodd amryw golegau, yn un o ba rai 
deisyfai ar Dduw dderbyn yr adeilad hardd hono, 
a therfynai yn y modd hwn Mr Yr ydym ni yn 
cysegru yr eglwys hon, ac yn ei neillduo yn dir 
santaidd i ti, i beidio cael ei halogi trwy ei defn- 
yddio ddybenion cyffredin.” _ Mewn coleg arall, 
gweddiai ' Ar fodi bawb a gleddid rhagllaw o fewn 
cylch y llesantaidd cysegredig hwn, i orphwys yn 
eu beddau mewn heddwch, hyd ddyfodiad Cristi 
farn, ac yna ar fod, iddynt gyfodi i fywyd a ded- 
wyddwch tragywyddol.” Yna yr esgob yn eis- 
tedd yn nghanol rhodfa y ganghell, o tan orchudd 
o frethyn gorwych, a gymerodd lyfr ysgrifenedig 
yn eilaw, ac a gyhoeddodd felldithion ar bawb a 


cCYS 


900 


halogent y lle santaidd hwnw rhagllaw â byddin- 
oedd o filwyr, neu trwy gadw llysoedd cyfreithiol 
balogedig ynddo, neu trwy ddwyn beichiau trwy- 
ddo ; ac ar ddiwedd pob melldith ymgrymai tua'r 
dwyrain, gan ddywedyd, “ A dyweded yr holl 
bobl, Amen.” Wedi diweddu y melldithion, y 
rhai oeddynt yn nghylch ugain, efe a gyhoeddodd 
yr un rhif o fendithion ar bawb a fu âg un llaw 
yn ffurfìo neu adeiladu yr eglwys gysegredig ac 
hardd hono; ac ar y rhai a roddasent neu a 
roddent rhagllaw, gwpanau cymun, dysglau, 
addurniadau, neu ryw ddodrefn eraill at ei 
gwasanaeth : ac ar ddiwedd pob bendith, ym- 
grymai tu a'r dwyrain, gan ddywedyd, “ A dy- 
weded yr holl bobl, Amen.” : Ar ol hyn daeth y 
bregeth, yna y cymun, yr hwn a gysegrodd ac a 
weinyddodd yr esgob yn y modd canlynol:— 
Wrth ddynesu at yr allor, ymgrymodd yn isel 
bump neu chwe' gwaith, ac wedi dyfod at ochr y 
bwrdd, lle yr oedd y bara a'r gwin tan orchudd, 
ymgrymodd saith waith. Yna wedj darllen am- 
ryw weddiau, dynesodd at y bara, ac mewn 
modd araf codai gwr y lliain, ac edrychodd 
arno; ac yn ddisymwth gollyngai y lliain i lawr, 
a chiliai gam neu ddau yn ol gyda brys, gan ym- 
grymu yn isel dair gwaith ; yna ei arglwyddiaeth 
a ddynesai drachefn, ac wedi dadorchuddio y 
bara, ymgrymodd dair gwaith fel o'r blaen. Yna 
gosododd ei law ar y cwpan, yr hon oedd yn 
llawn o win, a gorchudd drosti; wedi gollwng 
hwnw, ciliai yn ol, ac ymgrymodd dair gwaith 
tuag ati: yna nesaodd drachefn, a chan godi 
gorchudd y cwpan, edrychodd iddi; a chwedi 
iddo weled y gwin, gollyngodd y gorchudd i lawr 
eilwaith, ciliodd yn ol, ac ymgrymodd fel o'r 
blaen, Yna cysegrwyd yr elfenau; ac wedi i'r 
esgob gyfranogi o honynt yn nghyntaf ei hun, 
efe a'u rhoddodd i rai o'r prif wyr yn eu hofferen. 
grysau, cwcyllau, a thoryn-gyddfau ; ar ol hyny, 
wedi adrodd amryw weddiau, terfynodd ddefod y 
cysegriad.— Buck. 

CYSEGR-YSPEILIAD, y weithred o ys- 
peilio neu halogi pethau cysegredig, neu bethau 
wedi euneillluo i wasanaeth santaidd. Dos- 


barthid cysegr-yspeiliad yn y brif eglwys ì am- . 


ryw rywiau. Yn l, Troi pethau cysegredig i 
wasanaeth cyffredin. 2. Yspeilio beddau, neu 
ddifwyno cof-feini y meirw. 3. Yn amser yr 
erledigaeth Ddioclusiaidd, ystyrid y rhai hyny 
yn gysegr-yspeilwyr, y rhai a draddodent eu 
Beiblau, yn nghyd a dodrefn cysegredig yr eg- 
lwys, i ddwylaw y paganiaid. 4. Halogi y sa- 
cramentau, yr eglwysydd, a'r allorau, 5. Ter- 
fysgu a rhwystro gweinidog yn y cyflawniad o'i 
swydd. 6. Ymddifadu dynion o'r ysgrythyrau, 
neu y sacramentau, yn neillduol cwpan y cymun. 
Y mae'r datodwyr amheuon crefyddol pabaidd 
yn addef y pethau hyn oll yn gysegr-yspeiliadau, 
oddigerth yr olaf. 

CYSEGR-WYL, gwyl a gedwid gan yr 
Iuddewon, yn niwedd Tachwedd a_ dechreu 
Rhagfyr, er coffadwriaeth am waith Judas Ma- 
cabeus yn diwygio ac adgyweirio y deml. 

CYSONDEB, (cy-son) cydgordiad, cydundeb, 

CYSONDEB FFYDD, (avaXoywa rnc 


mucewc, yw y cyfartalwch y mae gwirioneddau 
yr efengyl yn ddwyn i'w gilydd, neu y berthynas 
agos rhyngddynt a'u gilydd, Rhuf, xii, 6. Ys- 


tyrir hon fel rheol ardderchog tuag at iawn 
ddeall yr ysgrythyrau. yx mae yn eglur nad 
ydyw yr hollalluog yn gweithredu heb ddyben, 
yn nghysawd Cristionogaeth mwy nag yn 
ngweithredoedd natur. * Yn awr rhaid fod y 
dyben hwn yn unffarfîawg; canys megys yn 
nghysawd y bydysawd y mae pob rhan yn dwyn 
cyfartalwch, ac yn wasanaethgar i'r cwbl, felly 
yn nghysawd yr efengyl, rhaid fod yr amrywiol 
wirioneddau, mynegiadau, gorchymynion, ac . 
addewidion, yn cyfate» ì'w gi'ydd,ac yn tueddu 
er dwyn oddiamgylch y dyben mewn golwg. Er 
esiampl, a gadael mai gogoniant Duw yniechyd- 
wriaeth dyn trwy radras yw y prif ddyben: yna 
rhaid ystyried pob athrawiaeth, haeriad, neu 
gysawd, na fyddo yn cytuno â hyn, yn gyfeil- 
iornus. Pa fodd bynag, y mae yn angenrheid- 
iol cymeryd gofal mawr wrth ddefnyddio y drefn 
hon, ar fod yr ymofynydd yn deall y cysawd i 
gyd, ac na byddoiddo goleddu tueddgarwch at 
ryw ran arbenig o hono yn wahanedig oddiwrth 
y cwbl; heb ystyriaeth o hyn byddwn yn agored 
i gyfeiliorni. Os bydd i ni ddyfod at yr ysgry- 
thyrau gyda thybiau wedi eu rhag-ffurfio, ac os 
byddwn yn fwy awyddus i gysylltu â'r testyn y 
meddwl hwnw ag a fyddo yn cytuno oreu â'n 
golygiadau ni ein hunain yn hyfrach na'r gwir- 
ionedd, y mae'r cyfryw feddwl yn dyfod yn gy- 
sondeb ein ffydd ni, yn hytrach na'r cysiwd igyd. 
Hyn o»dd gwreiddyn cyfeiliornad yr Iuddewon 
yn amser ein Hiachawdwr. Chwiliasint hwy 
yr ysgrythyrau; ond y fath oedd eu tybiau de- 
wisedig, fel nad allent, neu na fynent ganfod fod 
y gyfrol santaidd yn tystiolaethu am Grist. Ac 
yr oedd y rheswm o hyn yn eglur, canys eu prif 
reol hwy o esbonio oedd yr hyn a allasent hwy 
ei chyfenwi yn gysondeb eu ffydd hwy; h.y., 
cysawd yr ysgrifenyddion Phariseaidd, yr athraw- 
iaeth ag oedd y pryd hwnw mewn bri ac mewn 
parch goruchel, i'r hon y cawsent hwy eu dwyn 
i fyny. Tebyg nad llawer y sydd, nad ydynt i 
raddau mwy neu lai, wedi bod yn feius yn y dull 
hwn. Pa fodd bynag, dichon y rheol fod o was- 
anaeth mawr i'r ymofynydd sobr; canys cr y 
dichon rhai testynau ymddangos yn gwrthddy- 
wedyd eu gilydd, ac anhawsterau gyfodi, eto 
trwy gadw mewn golwg gysondeb y ffydd, bydd 
yn fwy hawdd i ni ddyfod trwy y dyryswch, a 
chael allan wir synwyr yr oraclau dwyfol. Yr 
hyn ydyw synwyr-wersi Hippocrat^s i feddyg, 
gosodedigaethau daearfesuriaeth i un cyfarwydd 
yn nghelfyddyd rhif a mesur, achosion dyfarnedig 
cyfraith i gyfreithiwr, neu osodedigaethau rhyfel 
i gadfridawg, ydyw cysondeb y ffydd i Gristion. 
Yn mherthynas i gysondeb crefydd â chyfan- 
soddiad a threfn natur, dir i ni gyfarwyddo ein 
darllenwyr at draethawd rhagorol esgob Bwtler 


ar ypwnc. See also Doctor CampbelWs Prelim. 
Dissert. 


CYSONDEB Y PEDWAR EFENGYLWR, 
cyfenwad mewn ymarferiad er dynodi cytundeb 
ysgrifeniadau y pedwar efengylwr neu hanes- 
yddiaeth y pedwar efengylwr wedi ei gosod yn 
nghyd mewn un drefn reolaidd, _ Yn y dull hwn 
dangosir pob hanes neu ymddyddan mewn cy- 
sylltiad â'r holl amgylchiadau oeddynt yn cyd- 
fyned âg ef; rhagflaenir amryw ail adroddiadau: 
ac y mae amryw wrthddywediadau ymddangos- 


CYS 


801 


CYS 


iadol yn cael eu cysoni â'u gilydd. Yn mhlith y 
cysondebau gwerthfawrocaf, gellir rhestru eiddo 
Cradoc, Le Clerc, Dêddridge, Macknight, New- 
come and Townson's able Harmony on a_part of 
the Gospels: Thompson's Diatessaron, I'r my- 
fyriwr duwinyddol y mae Synopsis Griesbach 
o'r tair efengyl gyntaf, yn y Groeg, gyda'r am- 
rywiol ddarlleniadau, o werth anmhrisiadwy. 
Arferir y cyfenwad cysondeb hefyd iyn ei ber- 
thynas a chydgordiad yr efengyl a chrefydd na- 
tur, a'r Hen Destament ahanesyddiaeth cen- 
hedloedd eraill, ac â gweithredoedd Duw yn gy- 
ffredinol. 

CYSTUDD, unrhyw drallod neu helbul, pa 
un bynag ai allanol neu fewnol fyddo, 

Nid yw y gair cystudd mewn un modd i'w 
gyfyngu, fel y gwneir yn gyffredin, at afiechyd 
corfforol; ond y mae yn arwyddo unrhyw dra- 
llod, pa un bynag ai corfforol, amgylchiadol, neu 
feddyliadol a fyddo, Col. i. 24; Ex.iii./; Ps. 
ìi. 17. Cystudd meddwl, ysbryd, neu enaid, yw 
enaid cystudd; y cystudd írymaf ac anhawsaf 
ei ddwyn; a gellir dywedyd na wyr neb am 
gystudd gwerth ei enwi, ond sydd yn gwybod 
am drallod a therfysg y meddwl. “ Ysbryd gwr 
a gynal ei glefyd ef; ond ysbryd cystuddiedig, 
pwya'icyfyd?” Diar. xviii. 14. 

Rhan gyffredin holl hil Adda yn y fuchedd 
hon, yw cystudd. Y mae pawb, hen ac ieuainc, 
uchel ac isel, duwiol ac annuwiol, yn agored 
iddo; pawb yn ei gyfarfod yn eu tro, ac yn brof- 
iadol o hono i raddau mwy neu lai, Job v. 7; 
xiv. ]._ Nis gellir dianc rhagddo. Nis gellir ei 
orchfygu, mwy na'i gydymaith angau, frwy 
nerth; ei atal trwy awdurdod; ei ddychrynu 
trwy fygythion; ei dwyllo trwy addewidion teg; 
ei ddofi (rwy ddagrau ; ei gadw draw trwy ym- 
biliau taerion a gostyngedig; ei ochelyd trwy 
gyfrwysder neu ddichell; ei ragflaenu trwy 
ddoehineb neu ddyfais; dianc rhagddo trwy 
gyflymder; nac ymguddio rhagddo mewn un- 
rbyw ddirgelfa, neu loches ddaearol na dynol. 
Ffrwyth pechod, a rhan o'i gyflog ydyw, Galar. 
iii. 33, 39—43. Y mae pawb yn bechaduriaid ; 
ac o herwydd hyny y mae pawb yn dyoddef. 

Ond er hyn oll, y mae yn hyfryd meddwl, fod 
holl gystuddiau y bywyd brau a darfodedig hwn 
dan oruwch lywyddiad Duw anfeidrol ddoeth, 
cyfiawn, santaidd, a daionus; a bod ganddo ef 
law, er mai llaw oddefol ydyw, yn eu gweinydd- 
ied «Sam. xvi». ll; Job l. 21 ;. Ps. lxxi. 18; 
Es. xlv. 6, 7; Galar.iii. 97, 98; Amosiii. 6 ; 
ac yn bendifaddeu, fod gauddo ddybenion doeth 
a daionus mewn golwg wrth eu gweinyddu. Yn 
mhlith eraill gellir enwì y rhai canlynol :—yn 1. 
Sobri dynion, a'u dwyn ì ystyried eu perygl, ac i 
droi eu hwynebau ato ef am ymwared, Job xxxiii. 
14. 30. Gall llawer dadogi eu hargraffiadau 
crefyddol cyntefig i gystudd neu helbul. Dc Atal 
eu llygredd i weithredu, 2 Cor. xii. (fe Dywedir 
na wyddai y Dr. Watts fawr am iechyd o'i gryd 
i'w fedd; eto ei fod yn cyfrif hyny yn un o brif 
fendithion eì fywyd. Y rheswm o hyny, fel y 
dywedai ei hun, oedd, eì fod wrth, natur o dymer 
boethlyd, a thueddiad uchelfrydig ; a bod ci af- 
iechyd corfforol yn foddion ìi ddiddyfnu eì serch- 
iadau oddiwrth y byd, aci ddarostwng ei dym- 
herau i ymostyngiad ì ewyllys y Goruchaf. 3. 

29 


Eu ceryddu am bechod, a'u puro oddiwrtho, Ps. 
lxxxix. 30—32; Esa. xxvii; 9; xxxviii. 16; 
Heb. xii. 10. 4. Profi eu gras, a rhoddi cyf- 
leustra iddo weithredu, Iago i. 2—4; 1 Pedr i. 6, 
/. Rhaid gwasgu y grawn cyn cael y gwin 
allan; a sathru y milwydd (cammomile,) er 
peri iddo arogli yn gryfach. 5. Au haddasu i 
Jod o ddefnydd i eraill, 2 Cor.i. 4,6.. Dodwyd 
Joseph, Moses, Dafydd, Paul, &c,.ïe Crist ei 
hun, yn ngholeg adfyd, i'w perffeithio i'w 
swyddi, Heb.ii. 17, 18.6. I'w haddasui'r nef- 
oedd, ac ì beri iddynt awyddu am fod yno, 2 Cor. 
iv. 17; v. 2. Nid gwael gan hyny y dywedai 
Demetrius y pagan, sef “ Nad oedd neb yn fwy 
annedwydd na'r dyn hwnw na wyddai ddim am 
gystudd;” ond swell eilwaith y dywedai y bren- 
hinol broffwyd, “Da yw i mi fy nghystuddio ; 
fel y dysgwn dy ddeddfau,” Ps.cxix.71. 

CYSUR, teimlad hyfryd yn cyfodi oddiar 
olwg ar, gobaith am, neu fwynhad o ryw ddaioni 
sylweddol neu ymddangosiadol. 

Y mae cysuron o ddau fath; sef naturiol neu 
grefyddol. Cysuron naturiol ydynt y cyfryw a gy- 
fodant oddiwrth olwg ar, neu fwynhad oryw dda- 
ioni naturiol, neu dymhorol, Job vii. 18. Cysuron 
crefyddol ydyw y cyfryw a gyfodant oddiwrth 
olwg ar, neu fwynhad o ryw ddaioni ysbrydol neu 
foesol, Phil. ii. 1. Y mae y rhai hyn yn cael eu 
galw yn ddyddanwch Duw, Jobxv. 11 ; xcìv. 19 ; 
yn ddyddanwch yr eglwys, Esa. lxvi. 11 ; Luc. ii. 
25; yn ddyddanwch yr Ysbryd Glan, Act. ix. 
31; ac yn ddyddanwch yr ysgrythyrau, Rhuf. 
xv. 4.4. Dyddanwch Duw y gelwir hwynt, o 
herwydd eu rhagoriaeth, Ps. lxviii. 15 ; ac hefyd 
am mai Duw, ''“ hyfrydwch gorfoledd” ei saiut, 
Psalm. xliii. 4, yn ei bersonau, perffeithderau, 
enwau, cyfamodau, a gweithredoedd, yw eu 
hawdwr, sylwedd, a defnydd, Hab.iii. 17, 18. 
Dyddanwch yr eglwys ydynt, oblegyd mai ynddi 
ac êddi hi y maent yn cael eu gweini, Esa. lxvi. 
12,13. Dyddanwch yr Ysbryd Glan y maent 
yn cael eu galw, oblegyd mai efe a'u datgudd- 
iodd, ac syâd yn eu cymhwyso; o ba herwydd y 
mae yn cael eì alw y dyddanydd, Íoan xvi. 7. 
Dyddanwch yr ysgrythyrau y gelwir hwynt, am 
mai yn yr ysgrythyrau y maent wedi eu dat- 
guddio—mai yr ysgrythyrau yw eu sylfaen— 
mai o'r ysgrythyrau a thrwyddynt y maent yn 
dylifo—ac mai yn ol rheol yr ysgrythyrau y 
maent yn cael eu gweini i ddynion. 

Y mae cysuron crefydd. yn gysuron gwirion- 
eddol: 1 Pedr ii. 2; sylweddol, Diar. viii. 21 ; 
rhesymol, Ps, cxxvi. 8; sicr, 2 Sam. xxiii. 5; 
santaidd, Ps. xxxv. 8; mawrion, 1 Pedri.6; 
cryfion, Heb. vi. 17, 18; ac i'w cael yn unig 
trwy ífydd, Rhuf. xv. 13, yn y diwyd ymarferiad 
o ordinhadau a dyledswyddau crefydd, Diar. iii, 
17; viii. 32; Esa. lxiv. 4, ô. 

Y mae llaweroedd gyda chrefydd yn byw yn 
amddifad o'i chysuron. Yr achosion o hyn 
ydyw, naill ai nad ydynt gyda hi o'r galon; neu 
nad ydynt yn eu ceisio; neu ynte nad ydynt yn 
eu ceisio yn y dull a'r modd ag y maent i'w 
cael. Nid yw yn un rhyfeddod fod y sawl sydd 
gyda chrefydd, heb fod o'r galon gyda hi, yn 
amddifad o'i chysuron ; gan nad ydynt yn alluog 
o honynt, nac yn addas i'w derbyn, Baich yw 
pob peth nad ydys yn ei garu; ac nid hyfryd- 


CYTH ô 


02 CYW 


——————  -------_—_—__——————_——_———————--——_——————— a 


wch. Nid yw yn rhyfedd ychwaith, fod y rhai 
sydd gyda chrefydd o'r galon, ac eto yn segur a 
diffrwyth, yn amddifad o gysuron crefyddol; 
oblegyd nad ydynt yn eu ceisio; ac nad 
ydynt i'w cael yn ddigyfrwng, neu heb eu 
ceisio, Math. vii. 7, 8. Nid rhyfedd. ych- 
waith yw, fod y rhai a'u ceisiant mewn ffordd 
nad ydynti'w cael, yn amddifad o honynt; canys 
ni ddaw Duw byth allan o'i ffordd i gyfarfod â 
neb, Esa. lxiv. 5.. Trwy ffydd, yn llwybr dy- 
ledswydd fel y soniwyd, yn unig y mae dysgwyl 
cysur. Y mae llawer yn ymarfer â dyledswyddau 
yn ddiwyd, ac eto heb weithredu ffydd ar 
addewidion Duw, gwaith gorphenol Crist, a'i 
eiriolaeth barhaus dros bechaduriaid ger bron y 
Tad. Y maent yn ceisio cysuron crefydd, trwy 
weithredoedd y ddeddf, ac nid trwy ffydd yn 
Nghrist. Y mae eraill yn gweithredu ffydd, y 
fath ag yw; ond nid ydynt yn gwylio na 
gweddio, yn holi eu hunain, nac yn byw yn sant- 
aidd. Nid rhyfedd os gwir a ddywedwyd, fod y 
ddwy blaid yn rhodio yn alarus; ac yn amddi- 
fad o gysur. Nid oes gan bechaduriaid anedi- 
feiriol un sail i ymgysuro; ac nid oes gan 
bechaduriaid edifeiriol un sylfaen i ddysgwyl 
gwir gysur, ond yn unig trwy weithredu ffydd 
ar aberth Crist; na chan Gristion pryderedig yn 
nghylch ei hawl yn Nghrist, pan y byddo 
profion ei ddychweliad yn hollol anamlwg iddo, 
un sylfaen ìi ddysgwyl cysur, ond yn yr un 
ffordd. Dyledswydd y cyfryw yw myned at 
Grist fel pechadur, gan nad all arddelwi hawl 
ynddo fel Cristion. Rhoddwch gwbl ddiwyd- 
rwyddi wneuthur eich galwedigaeth a'ch ethol- 
edigaeth yn sicr; ond os bydd profion eich cyf- 
newidiad mor aneglur i'ch meddyliau, fel nad 
alloch ymgysuro yn yr ystyriaeth eich bod mewn 
cyflwr o heddwch â Duw trwy Grist; credwch 
yn Nghrist fel pechaduriaid, fel y'ch cyflawner â 
phob llawenydd a thangnefedd, trwy gredu, 
trwy nerth yr Ysbryd Glan, Rhuf. xv. 13. Trwy 
gredu yn Nghrist fel pechadur, y cafodd pob 
Cristion gysur gwirioneddol ar y cyntaf; ac nid 
yw yn ymddangos fod un ffordd arall i Gristion 
mewn hollol amheuaeth am ei hawl yn Nghrist 
i gael cysur drachefn. 

CYTHRAUL, (o cythrawl, 
wyneb,) gwrthwynebwr. 

Nid ydym yn cael fod yr enw hwn yn cael ei 
gymhwyso gan gyfieithwyr y Beibl Cymreig, at 
Satan neu benaeth y cythreuliaid ond unwaith 
yn unig ; sef yn Dat. ii. 10; ac y mae yn deilwng 
o sylw neillduol, mai diabolos, (diafol,) ac nid 
daimonion (cylthraul,) yw y gair gwreiddiol a 
arferir yno. Nid yw yn ymddangos fod y gair 
daimonion (yr hwn gyda llaw sydd leihad o 
daimon,) gymaint ag unwaith yn y Testament 
Newydd, yn cael eì gymhwyso gan yr Ysbryd 
Glanat y diafol; ond eì fod bob amser yn golygu 
un o'r angylion syrthiedig eraill, mewn ffordd o 
wahaniaeth oddiwrtho ef fel eu pen. Heblaw 
hyny nid ydyw un amser yn cael ei gyfieithu y 
cythraul, ond yn unig pan y mae rhyw gythraul 
neillduol, am yr hwn y sonied yn flaenorol, yn 
cael ei olygu; megys y gwelir yn eglur yn Math. 
xvii. 18; Marc vii. 26; cythraul (heb y nod 
banog y,) ac nid y cythraul, yw y cyfieithiad o 
hono yn mhoblle arall, Edr. Ioan vii, 20 ; viii. 


croes, gwrth- 


48, 49, 52; x. 21. Dengys hyn mai gwell fu- 
asai cyfieithu diabolos, yn Dat. ii. 10, yn ddiafol, 
(megys yn mhob lle arall) nag yn gythraul; a 
hyny nid yn unig er mwyn cadw at unffurfiaeth, 
ond yn fwy neillduol er mwyn cadw y gwahan- 
iaeth rhwng tywysog llywodraeth yr awyr â'r 
angylion syrthiedig eraill yn fwy eglur; yr hyn 
yn sicr oedd dyben yr Ysbryd Glân. Daimonion 
(cythraul) gan hyny a ddynoda nid duw y byd 
hwn; eithr un o'r angylion syrthiedig eraill, 
mewn ffordd o wahaniaeth oddiwrtho ef. Nid 
daimonion (cythraul) ond diabolos, &c., (diafol) 
yw ei enw priodol ef. 

CYTHREULIAID, (Gr. daimones) enw cy- 
ffredin y gethern, sef yr holl angylion syrthiedig; 
yr hwn a roddir iddynt yn y Testament Newydd 
mewn ffordd o wahaniaeth oddiwrth y diafol, yr 
hwn yw eu penaeth, Math. ix. 34; xii. 24, 27; 
Marciii. 32; Luc xi. 15, 18, 19. 

Mai ysbrydion deallgar a olygir wrth y daimones 
(y cythreuliaid) yn y Testament Newydd, ac nid 
anhwylderau dynol wedi eu hansoddi (personified) 
syddegluri bob meddwl diragfarn, oddiwrth yr 
ysgrythyrau canlynol a'u cyffelyb.—“ A'r cy- 
threuliaid a ddeisyfasant arno gan ddywedyd, os 
bwri ni allan, caniatâ i ni fyned ymaith i'r gen- 
faint foch,” Math. viii. 31; “ A'r Iesu a gerydd- 
odd y cythraul: ac efe a aeth allan o hono,” 
Math. xvii. 16. “ A'r ysbryd drwg a_ atebodd, 
ac a ddywedodd, yr Iesu yr wyf yn ei adnabod, a 
Phaul a adwaen; ond pwy ydych chwi?” Act. 
xix. 15. “Y mae y cythreuliaid (0atgovia,) 
yn credu ac yn crynu,” Iago ii. 19. Yneba 
gredo mai amnsodiadau (personifications) yw yr 
ymadroddion uchod a'u cyffelyb, gellir bod yn 
sicr nad gwr anhygoel ydyw; ac nid rhyfedd 
fyddai ei glywed yn dywedyd, na bu y cyfryw 
un a Iesu o Nazareth erioed yn ein byd ni—nad 
yw yr holl weithrediadau personol a briodolir 
iddo gan yr efengylwyr, ond ansodiadau yn unig 
—ac mai gallu dwyfol, neu ryw rinwedd foesol a 


'olygid ganddynt!!! 


CYWILYDD, (cy-gywilydd ) “teimlad poenus 
disymwth, yn cyfodi oddiwrth ystyriaeth fod 
parch neu gymeriad un wedi ei golli, neu mewn 
peryglo gael ei golli. Gall gyfodi, medd y Dr. 
Cogan, oddiwrth ddynoethiad disymwth, neu 
arswyd dynoethiad rhyw beth gwaradwyddus. 
Dichon gyfodi hefydmewn ieuenctyd, a medd- 
yliau tyner, oddiar wangalondid cynhenid, pan 
yn cael eu gwthio yn ddisymwth i amgylchiadau 
ag a fyddont yn eu dwyn tan sylw neillduol eu 
huwchafiaid. Yn yr esiampl flaenaf, y mae 
gwrid cywilydd yn dynodi nad yw y galon ddim 
yn hollol galed a dideimlad; yn yr olaf y mae 
yn arwyddo ystyriaeth fywiog o anrhydedd a 
theimladau tyner, mewn cysylltiad âg anghyne- 
findra ac anwybodaeth o'r byd.” Ond dichon 
yn briodol fod cywilydd bob amser yn cynwys 
ymwybodaeth o bechod yn ei ddeiliad, gan nad 
addas meddwl fod dyn cyn y cwymp yn agored 
iddo, nac yn deimladwy o hono; ac y byddai yn 
addasach galw yr hyn a nodir tan yr esiampl olaf, 
yn wladeiddrwydd, gwylder, neu faldra, nag yn 
gywilydd. 

Cyn pechu nid oedd cywilydd ar ddyn, nac 
achos ei fod, Gen. ii. 25. Edrych Mathew 
Henry, în loco, Ffrwyth ae effaith pechod yw 


CHA 


903 


CHE 


cywilydd, er nad ydyw bob amser yn bechadurus. 
Gellir dywedyd ein bod yn cywilyddio heb 
bechu, pan y byddom yn cywilyddio am ein 
pechodau eìn hunain, ac-o herwydd pechodau 
eraill: ond fod ein cywilydd yn bechadurus, pan 
N mae am yr hyn nad oes achos cywilyddio o'i 

erwydd, yn enwedigol os bydd hwnw yn sylfaen 
ymffrost yn hytrach na chywilydd; ac hefyd os 
bydd yn ein lluddias i gyflawni yr hyn a ddylem 
wneuthur. Cywilyddio yn bechadurus y mae 
dynion, pan y maent yn cywilyddio o Grist a'i 
eiriau; oblegyd nid oes ynddynt ddim ag y mae 
achos cywilyddio o'u herwydd, ond yn hollol i'r 
gwrthwyneb, Marc viii. 38; Rhuf.i. 16;ix. 5; 
Phil.ii. 5—l1. Heblaw hyny, y mae cywilyddio 
o Grist, yn atal dynion rhag ei arddel a dilyn ei 
esiampl. 

“* Cywilydd pobloedd yw eu pechod,” Diar. 
xiv. 34. Nid oes achos ineb gywilyddio o ddim 
nad allasent oddiwrtho; megys anffurf corfforol 
cynhenid, amgylchiadau isel anorfodol, &c. 
Drwg moesol yr hwn sydd weithred wirfoddol ei 
ddeiliad; yn nghyd a'r gwaeledd a'r diffygion 
hyny ag y gallasid bod hebddynt, neu a ddygwyd 
ar eu deiliad trwy ei bechod personol ei hun, yw 
yr unig bethau ag y mae achos cywilyddio o'u 
plegyd. 

CYWIRDEB, (cy a gwir,) diragrithrwydd, 
neu burdeb egwyddor a dyben, 2 Cor. i. 12. 

Y mae cywirdeb crefyddol yn gynwysedig 
mewn cariad diragrith at Dduw, ei air, ei waith, 
a'i bobl. Gellir dywedyd fod dynion yn fedd- 
ianol arno pan y byddont yn 1. Yn cael eu llyw- 


odraethu gan ystyriaethau gwir grediniol a 
pharchus o Dduw yn eu holl gyflawniadau crefn 
yddol, a'u dyledswyddau moesol; hyny yw, pa- 
y byddont yn ymddwyn íel y maent yn meddwl 
a theimlo, ac yn meddwl a theimlo yn eu lle tuag 
at bawba phobpeth. 2. Pan yn gyson yn y cyf- 
lawniad o ddyledswyddau crefyddol a moesol, 
3. Pan yn grefyddol yn y dirgel yn gystal ag yn 
yr amlwg. 4. Pan y byddo eu hufydd-dod yn 
gyffredinol, gyda golwg ar holl orchymynion 
Duw. 5. Pan y byddont yn dewis dyoddef yn 
hytrach na phechu. 6. Pan yn gwrthwynebu 
pob rhyw bechod; yn neillduol y pechod parod 
i'w hamgylchu. 7. Pan yn rhy dyner i gyf- 
lawni un pechod, ac i esgeuluso un ddyledswydd 
yn fwriadol a pharhaus. 8. Pan yn meddwl yn 
aml am bethau nefol. Y maecywirdeb crefyddol 
o bwys mawr i bawb ag sydd yn arddel crefydd, 
yn l, Er eu cymeradwyaeth gyda Duw, Ps. li. 
6; Jer. v.3. 2. Er eu cysura'u dyddanwch, a'u 
budd eu hunain, Diar. viii. 32. 3. Er eu cynydd 
mewn crefydd, a'u parhad gyda hi hyd y diwedd, 
Job xvii. 9. Nid ydym yn debyg o barhau yn 
hir gyda yr hyn nad ydym yn ei garu; ac nid 
yw dyn na phren yn cynyddu. 4. Er eu 
parch a'u defnyddioldeb yn mhlith eu cydgread- 
uriaid yn deuluaidd, gwladol, ac eglwysig. An- 
hawdd dirgelu anghywirdeb oddiwrth eraill o 
hyd. Bydd i ryw amgylchiadau neu gilydd ei 
ddwyn i'r amlwg, neu roddi achlysuri eraill i 
amheu diragrithrwydd ei ddeiliad. Pan dy- 
gwyddo hyny, y mae yn colli ei barch a'i gymer- 
adwyaeth dros byth. 


CH. 


CHAMSIAID, cangen o'r Elcesiaid, 

CHASIDIM, h.y., y duwiolion, plaid Tuddew- 
ig ddiweddar, yr hon a gyfododd yn Podolia, 
talaith o Rwsia Bwylaidd, (Polish Russia,) yn 
niwedd y 18fed ganrif. Cyhoeddwyd y crybwyll- 
iadau cyntaf am y blaid hon gan Israel Lochee, 
yr ail &abbi o Nofogrodec, yn Lithuania, yn 
1799, a chawsant eu hailargraffu yn y Salanith, 
newyddiadur cyhoeddiedig yn Dessau, yn 1807, 
gyda golwg ar addysg yr luddewon. Ei syl- 
faenydd ydoedd Rabbi Iuddewig a gyfenwyd 
Israel o Miedsyrvox, yn yr Ukraine.. Dywedir 
ei fod yn drachwantus am uwchafiaeth, ac o 
herwydd hyny iddo ffugio duwiolder, a chymer- 
yd arno gyfrinachu â'r byd nefol. Cysylltodd y 
gair Balschem, yr hwn a arwydda “'perchenog 
enw Duw,” a'i enw 1srael, trwy yr hyn y ffugiai 
fod yn meddianu galluoedd hynod; a'r fath oedd 
hygoeledd ei genedl, fel y rhifodd 10,000 o gan- 
lynwyr mewn ychydig amser, i'r rhai y rhoddodd 
y cyfenw CAasidim. Cafodd ei wrthwynebu fel 
eraill; ond i'r dyben i gadarnhau ei blaid, cy- 
mysgodd â'i egwyddorion crefyddol gyfran o an- 
tinomiaeth ymarferol ; ardystiodd yn erbyn arfer 
rheswm mewn crefydd a gwrteithio y meddwl, 
ac addawodd i'w ganlynwyr benrhyddid helaeth, 
yrhyn a barodd gymaint o ychwanegiad at eu 
rhifedi, fel yr oeddynt ar ei farwolaeth, (yr hyn 
a gymerodd le tua phen pymtheg mlynedd wedi 


gylfaeniad cyntefig y blaid,) yn 40,000. Par- 
haodd y blaid hon i luosogi, a'i chyfarwyddwyr 
a gyhoeddasant amryw lyfrau llawn o ben- 
rhyddid, er nad efallai, yn hollol i'r graddau ag 
y mae eu gwrthwynebwyr yn ffugio. Pa fodd 
bynag, mewn canlyniad i'r cyhuddiadau hyn yn 
eu herbyn, eu cyfarfodydd cyhoedd a rwystrwyd 
gan ymerawdwr Awstria, ac nid ydym yngwybod 
pa un a ydynt yn hanfodi neu beidio yn awr. 

CHARINZARIAID, plaid a gyfododd yn 
Armenia, yn y /fed ganrif. Y maent yn cael eu 
cyfenwi felly oddiwrth y gair Armeniaidd OAarus, 
croes; oblegyd y cyhuddir hwynt fel y pabydd- 
ion, o addoli llun y groes. 

CHEREM, Heb. mm, yr ailradd o esgy- 
mundod yn mhlith yr Iuddewon. Y radd gyn- 
taf, yr hon a gyfenwid Naddui, sydd yn gynhwys- 
edig yn unig mewn neillduad; ond y Cherem a 
ymddifadai ei ddeiliad yn mron o bob braint 
wladwriaethol. Lluddid ef i wneuthur unrhyw 
fasnach a neb, i brynu na gwerthu, (oddigerth 
cymaint yn unig ag a fyddai yn anhepgorol ang- 
enrheidiol er cynaliaeth ei fywyd,) i fyned i'r 
athrofâau, nac i'r synagogau; ac ni chaniateid i 
neb gydfwyta âg ef. Cyhoeddid dedfryd y 
Cherem gan ddeg o bersonau, a dim mwy, neu o 
leiaf yn ngwydd deg o ddynion, a dim yn 
ychwaneg; ond rhyddheid yr ysgymunedig gan 
dri o farnwyr, neu hyd yn nod gan un, es 


CHW 


304 


CHW 


byddai yn ddoctor o'r gyfraith. Yr oedd ffurf yr 
esgymundod hwn wedi eilwytho â lluaws o fell- 
dithion wedi eu cymeryd o wahanol fanau o'r 
ysgrythyr. Edr. Anathema. 

CHILIAID, gair o'r un arwyddocad a Afilin- 
ariaid, ac yn arwyddo yr un peth. 

CHINA-AETH, (Chinese) crefydd trigolion 
China. 

Diameu fod crefydd y genedl hen a lluosog hon, 
(yn hanu fel y tybir, o Joctan brawd Peleg, Gen. x. 
26, 30,) ar y cyntaf yn batriarchaidd ; ond yn bre- 
senol y mae wedi dirywio i baganiaeth hollol, yr 
hon yn mysg y dysgedigion, a ddichon fod wedi 
ei choethi i radd o atheistiaeth athronyddawl; 
eithr yn mhlith y werinos sydd eilunaddoliaeth 
mor drwyadl ag a geir yn mhlith cenhedloedd 
eraill, Y prif Lama, yr hwn yw Fab y China- 
aid a'r Tartariaid, yr hwn sydd yn cyfaneddu yn 
'Thibet, yn Tartary, yw eu duw gweledig; i'r 
hwn y telir parch goruchelach nag a delid i'r 
Pab o Rufain yn eithafed ei rwysg. Gwas- 
anaethir hwn gan 20,000 o offeiriaid, neu Lamas. 
Mewn ychwanegiad at y gysawd hon o grefydd, 
yr hon sydd wedi ei sylfaenu ar eu hysgrifen- 
iadau santaidd hwynt, y rhai y dywedir a ddis- 
gynasant o'r nefoedd, y mae tair o brif bleidiau, 
a'r tair hyny wedi eu hadranu i gynifer o bleid- 
iau a Christionogaeth eihun. Y tair plaid hyn 
ydynt y Ffoe neu yr Ffu, o Lwcium ; a dysgybl- 
ion Conffusius; at y rhai y gellir ychwanegu 
plaid y 7ea; oba raì y rhoddir darluniad yn y 
lleoedd priodol. 

CHRISTO SACRUM, (cysegredig $ Grist,) cyf- 
enwad cymdeithas a gafodd ei sylfaenu yn Delft, 
yn Holland, yn 1801, gan Onder de Winguard, 
maer oedranus y ddinas hono. Dyben y gym- 
deithas yw cymodi yr holl bleidiau ag sydd yn 
caniatau Duwdod ac iawn dirprwyol Crist â'u gil- 
ydd. Ygymdeithas hon ar y cyntaf yn cael ei 
chyfansoddi o bedwar o ddynion, sy fel y dywedir 
wedi lluosogi yn bresenol i ddwy neu dair mil. 

Eu haddoldy yn Delft sydd dra ardderchog, 
yn yr hwn y maetair areithfa, y naill uwchlaw y 
llall, un i'r darllenydd, un i'r clochydd, a'r llall 
i'r pregethwr; yr olaf o ba rai oleiaf sydd an- 
rhegol. Cyhoeddasant amryw lyfrau mewn am- 
ddiffyniad o'u hegwyddorion. 

CHWAER, (o chwai, cyflym, medd rhai) yn 
briodol, a arwydda merch. yr un tad a mam ; ond 
yn gymhariaethol dynoda unrhyw berson, neu 
beth tebyg i un arall hoff ganddo, neu y byddo 
yn gyfarwydd âg ef. Fel hyn geilw Crist “y 
neb awnelo ewyllys ei Dad, yn frawd, chwaer,” 
a mam, Math, xii. 50 ; y geilw Job ar y pryf, “fy 
mam a'm chwaer ydwyt,” Job xvii. 14; y geilw 
Cristionogion eu, cydgristionogion yn frodyr a 
chwiorydd, Iago ii. 15, 16 ; ac y gelwir eglwys o'r 
un ffurf, barn, cyfundeb âg un arall, gan eu 
haelodau yn chwaer eglwys. $ 

CHWANT, Heb. gon, Chemed, mewn ystyr 
dda a arwydda awydd, dymuniad, chwenychiad 
am ryw ddaioni ysbrydol neu gorfforol, Preg. xii. 
5; Phil. i. 29 ; ond mewn ystyr ddrwg y mae yn 
dynodi tueddiadau anifeilaidd a phechadurus, 
Gal.v. 24; Eph.ii.3; 1 Ioanii. 16, 17. Yrhai 
a elwir yn chwantau twyllodrus, Eph,iv.22; 1 
'Tim. vi. 9 : yn chwantau bydol, Tit.ii. 12; ac yn 
chwantau cnawdol, I Pedrii. 1l, Edr. Blys. 


CHWAREYDDIAETH, (chwarae) yspledd. 
ach, camp, neu daplas ddifyr, ddigrif, lawen 
Edr. Camp. N 

CHWEDL, mynegiad, adroddiad, neu ddar- 
luniad o ryw beth ; yn enwedig adroddiad gwag a 
disail, Ps. xc. 9; 1 Tim. iv. 20; Tit. ìi. 14; 2 
Pedr i. 6. 

CHWEDL-DDYSG, (Mythology) athrawiaeth 
y chwedlau disail a ddyfeisiwyd gan hynafiaid y 
cynoesoedd yn nghylch eu duwiau, ac a dros- 
glwyddwyd ganddynt, naill aimewn ysgrifen neu 
trwy draddodiad geneuol (oral (radition,) i'r 
cenhedlaethau dilynol. Gale's Court of the Gen- 
tìles; Bryant's System of Ancient Mythology ; 
Buch's Dict. 

CHWENYCHIAD, awydd, hiraeth, dymun- 
iad. Edr. Chwant. 

CHWILIO'R YSGRYTHYRAU, dyledswydd 
orphwysedig ar bawb mewn oed a synwyr, sydd 
a'r ysgrythyrau ganddynt; yn cynwys eu darllen 
yn gyson, rheolaidd a mynych, 1 Tim. iv. 18,— 
myfyrio ynddynt yn ddwys, ddydd a nos, Jos. i. 
8; Ps.i. 2; 1 Tim.iv. 15; eu cymharu â'u gil- 
ydd, 1 Cor.iii. 13; a defnyddio pob cymhorth 
cyrhaeddadwy er eu hiawn ddeall, Nehem. viii. 
5—8; Act. viii. 30, 31. Y modd y dylid ei 
chyflawni ydyw yn 1. Yn sobr a phwysig, Ps. cxix. 
161: Esa. lxvi. 2. 2. Gydag awydd mawr am. 
wybod y gwîrionedd, a pharodrwydd meddwl i'w 
dderbyn, ond eì gamfod, gan nad pa mor groes y 
dygwyddo fod ŵ'n tybiau blaenorol mi ac eraill, 
Act. xvii. ll. 3. Gyda ihaer weddi am ddylan- 
wadau dwyfol, nidî wneydyr ysgrythyrau yn oleu- 
ach, ond v'n cynhorthwyo nì ŵw hiawn ddeall, Ps. 
cxix.18. Yr anogaethau ydynt yn 1. Gorchymyn 
Crist, Ioan v. 99. _ 2. Gogoniant a phwys y pethau 
datguddiedig ynddynt, yn nghyd a'u perthynas â ni, 
1Cor.ii.10; Hos. viii. 12; Ps. cxix. 18; 1 Pedr 
i.12; Luc xix. 42; Heb. vi. 9; Deut. xxix. 29; 
xxxii. 47. 3. Y budd a'r llesiant o'i chyflawni. 
Caelein cyfarwyddo, dyddanu, a'n santeiddio. 

CHWILIAD-LYS, llys a gynelir mewn rhai 
gwledydd yn nghymundeb eglwys Rhufain, er 
cael allan, holi, a chosbi hereticiaid. 

Cafodd y llys dieflig hwn ei sefydlu gan St. 
Dominic a'r Pab Innocent III. yn y ddeuddegfed 
ganrhif; ei ddefnyddio yn erbyn yr Albigensiaid 
yn 1204, a'i fabwysiadu gan lys Toulouse, yn 
1229, Gwaith ei swyddwyr, y rhai a gyfenwir 
Ymofynwyr, neu Chwiliadwyr, yw dadguddio a 
diwreiddio hereticiaid; ac y maent yn cymeryd 
sylw o Iuddewaeth, Mahomedaeth, Sodomaeth, 
ac amlwreigaeth, yn gystal a'r hyn a alwant hwy 
yn heresi, sef Protestaniaeth, Sefydlwyd ef 
trwy holl Itali, oddigerth yn Naples; yn Yspaen 
a Phortugal, ac hyd yn nod yn Goa, yn yr India 
Ddwyreiniol. Cymaint o'i arswyd oedd ar y bobl 
gyffredin, fel y rhoddent eu plant, eu gwragedd, 
au gwasanaethwyr, i fyny i ddwylaw ei swydd- 
ogion heb yngan gair. Cedwid y carcharorion 
cyhyd, fel y gorfodid hwynt i droi yn hunan- 
gyhuddwyr, ac i fynegu achos eu carchariad ; 
canys aì enwid y troseddau wrthynt, ac ni ddygid 
tystion ì'w gwynebau. Mor gynted ag y carchar- 
id hwynt, eu cyfeillion a wisgent alar-wisgoedd, 
ac a siaradent am danynt fel rhai wedi meirw ; 
ni ryfygent ddefnyddio unrhyw foddion er effeith - 


| io eu rhyddhad, rhag cael eu trin fel cyfranogion 


DAD 


305 DAD 


orun beiau Ynniffyg cysgod prawf yn erbyn 
y carcharor, gollyngid ef yn rhydd, wedi dyoddef 
yr arteithiau creulonaf, carchariad hir a dychryn- 
llyd, yn nghyd ag ymddifadiad o'r rhan fwyaf 
ô'i feddianau. Rhoddid dedfryd yn erbyn y 
troseddwyr mewn modd cyhoedd, a chyda difrif- 
wch hynod. Gelwid y carcharorion un ac un i 
dderbyn eu dedfryd oddiwrth un o'r Chwiliad- 
wyr. Y trueiniaid annedwydd oeddynt yn gwy- 
bod y gosb yr oeddynt i'w dyoddef oddiwrth y 
gwisgoedd y trwsid hwynt ynddynt y diwrnod 
hwnw. Y rhai a ymddangosent yn eu gwisg- 
oedd eu hunain a ryddheid, ar yr amod o dalu 
“dirwy. Y rhai a ymddangosent mewn cochl 
felen heb lewis, gyda llun croes St. Andrews arni, 
a gaent arbediad bywyd, eithr a gollent eu holl 
feddianau. Y rhai aymddangosentalluniau fflam- 
au o frethyn coch ar eu siacedau heb groes, a rydd- 
heid, ond a fygythid â llosgiad yn achos adlithr- 
iad. Ond y rhai a-ymddangosent mewn siacedau 
ar bai yr oedd, heblaw fflamau, eu lluniau eu 
hunain wedi eu hamgylchu â chythreuliaid, oedd- 
ynt i gael eu llosgi yn fyw. Y chwiliadwyr, y 
rhai oeddynt wyr eglwysig, ni chyhoeddent dded- 
fryd marwolaeth, eithr darllenent weithred, yn 
yr hon yr hysbysent fod. y troseddwr, yr hwn a 
gaed yn euog ar ei gyfaddefiad ei hun, yn cael ei 
roddi i fyny gydag anewyllysgarwch ì afael yr 
awdurdod wladol, i'w gosbi yn ol ei haeddiant. 
Y weithred hon a drosglwyddent i'r saith barn- 
wr, y rhai a eisteddent y tu dehau i'r allor, y 
rhaì a gyhoeddent y ddedfryd, yr hon a weinydd- 
id yn ddioedi. I'r dyben i roddi lliw crefydd ar 
y dien-chwareu echryslawn hwn, gelwid ef Auto- 
defe; hyny yw, ““ Gweithred Ffydd!!” Edrych 
Gweithred Ffydd. 
Yn Goa, yn gystal a lleoedd eraill, cyflawnid 
y goeg chwareuyddiaeth ofnadwy hon, (oddigerth 
y llosgiad) mewn eglwys; ac ar yr olygfa ddy- 
chrynllyd ddiweddaf, yr oedd y brenin a'r llys 
yn wyddfodol, i'r dyben i'w mwynhau !! Cafodd 


M. Dilon, meddyg Portugiaidd, ei garcharu yn 
chwiliadlys Goa dros ddwy flynedd, mewn dae- 
ardy chwech troedfedd ysgwar, lle na welodd un 
dyn ond y ceidwad yn unig, am gyhuddo chwil- 
iadwyr o greulonder, Bu efe yn llygad-dyst o 
Auto de-fe, a chyhoeddodd yr h^nes. Cafodd 
Dr. Buchanan y gwrolder pan yn India, i ym- 
weled â Goa, dan nawdd y fyddin Frytanaidd; a 
thra yr oedd yno, cyfaneddodd amryw ddyddiau 
gydag un o'r chwiliadwyr, yr hwn, wedi cael 
sicrwydd mai llenyddiaeth yn unig oedd gwrth- 
rych ei ymweliad ag ef, a ymddygodd tuag ato 
yn y modd mwyaf boneddigaidd. Yn ei ymofyn- 
ion anghyoedd cafodd eithaf sicrwydd o wirion- 
edd adroddiadau M. Dillon, y rhai a gyhoeddwyd 
ganddo yn ei “ Ymchwiliadau Cristionogol. ”An- 
nichonadwy cael sicrwydd o rifedi y dyoddefwyr 
trwy y sefydliad uffernol hwn o'i gychwyniad hyd 
yn bresenol. Yn chwyliadlys Barcelona yn unig, 
o'r flwyddyn 1481, hyd y flwyddyn 1808, cyfrifir i 
32,382 gael eu llosgi yn fyw; i 17,690 gael eu 
llosgi trwy luniau; ac i 291,450 oddef carchariad 
ac atafaeliad meddianau!! Pa an aydyw y llys 
uffernol hwn yn hanfodi eto yn Yspaen a_ Phor- 
tugal nid ydym yn sicr; ond yr oedd yno mor 
ddiweddar a'r flwyddyn 1814. 

CHWYLDROAD, unrhyw gyfnewidiad pwys- 
ig, yn neillduol mewn llywodraeth wladol neu 
eglwysig.  Cymhwysir yr enw yn gyffredin yn 
ein gwlad ni, at y cyfnewidiad pwysig a gymer- 
odd le yn amgylchiadau pethau mewn canlyniad 
i wrthodiad Iago II., yr hwn yn wir a gyhoedd- 
odd ei hun yn bleidiwr i ryddid cydwybod, yn y 
flwyddyn 1687, ar yr egwyddor feistrolaidd o 
feddu awdurdod ganiataol (dispensing power,) yr 
hyn ni chynhwysai unrhyw ddyogelwch i Bro- 
testaniaid; gan y gallasai ar yr un egwyddor 
roddi gorchymyn arall, trwy gyfryngdod yr ang- 
henfil Jeffrey, i'w crogi a'u llosgi hwynt. Anni- 
chonadwy i Frutaniaid fwynhau dyogelwch, oddi- 
gerth yn unig dan nawdd y gyfraith. 


D. 


DA, pan yn enw cadarn a arwydda olud, neu 
feddianau (Gr. xpppara,) pa un bynag ai byw- 
iawl neu farwawl, arianawl neu ddefnyddiawl, 
symudadwy neu ansymudadwy, gwahanadwy 
neu anwahanadwy a fyddont, Math. xix. 22: 
pan yn enw gwan a ddynoda ansawdd ragorol, 
foesol neu anianyddol, unrhyw berson, rhinwedd, 
gweithred, amgylchiad, neu beth; megys Duw 
da, dyn da, gobaith da, gweithred dda, peth da, 
Yn yr ystyr hon y mae yn dynodi addas, gwedd- 
us, llesiol, buddiol, uniawn, rhagorol, hyfryd, 
&c., Heb. mm, Gr. aya0oc. Gen.i. 31; Ps. 
]xviii. 28; Jonah iv. 4; Math. xix. 10. Pan yn 
rhagferf, y mae yn arwyddo dull neu amgylch- 
iad rhyw weithred neu beth; megys yn dda, da 
iawn, &c. Pan yn gyfryngiad, y mae yn dynodi 
boddlonrwydd neu ganmoliaeth, megys da! ah 
dal Oda! 1 ok 

DADL, (dad-yl) ymresymiad mewn geiriau 
neu ysgrifen, ar ryw fater arbenig, rhwng dau 
neu fwy o bersonau, y rhaia gyfodant ac a ateb- 


ant wrthebiadau yn eu cylch, gyda golwg pro- 
ffesedig i benderfynu y mater neu wybod y 
gwirionedd yn mherthynas iddo. 

Y mae dadl yn fewnol neu allanol ; sef yn ddir- 
gelaidd yn y meddwl, Luc xii. 17. Gr.; neu yn 
gyhoeddus rhwng personau neu bleidiau, Act, 
xviii. 19. Y mae dadl bob amser yn rhagdybied 
testyn ; ac (os bydd yn allanol) pleidiau—anghy- 
tundeb gwirioneddol neu ffugiol yn mhlith y 
pleidiau yn nghylch y testyn—gosodiad gwrth- 
ebiadau i lawr, ac atebiadau cylchynol i'r cyfryw 
wrthebiadau gan y ddwy blaid, y naill fel y 
llall. Heb y pethau hyn nid allai dadl allanol 
hanfodi. 

Nid yw yn ymddangos fod gair Duw yn gwa- 
hardd dadleuon ; (ôuaXo-yucuovc, ) cyndyn-ddadl- 
euon (mapaÔtarpu6au) ymrysonau, ymbleidiau, 
heresiau, yn unig y mae yn eu gwahardd, 1 Tim- 
yi. 5; Gal. v. 20... Mor bell ydyw o fod yn gwa- 
hardd pob math o ddadleuon yn nghylch cref 
ydd a'i pherthynasau, fel y mae yn cynwy$ 


DAD 


906 


DAE 


amrywiol iawn oesiamplau o honynt, Math. xxii. 
15—46; Act. xviii. 19. 1 Cor. xv. i gyd; Judas 
9; ac hefyd yn gorchymyn ““i bob Cristion bob 
amser fod yn barod i ateb (mpoc amoXoyav, â 
wneyd amddiffyniad,) ì bob un a ofyno iddo 
reswm am y gobaith sydd ynddo, gydag addfwyn- 
deracofn,' 1 Pedriii. 15. Nid y gras o obaith 
a feddylir yma, ond sylfaen gobaith, sef yr 
athrawiaeth Gristionogol; canys nid yw yn allu- 
adwy i bob Cristion fod bob amser yn barod i ateb 
i bob un a chwenychai ofyn iddo reswm yn 
nghylch hwnw; a phe byddai hyny yn ddichon- 
adwy, nid yw yn ymddangos y byddai yn ddoeth 
na chanmoladwy iddo bob amser wneuthur felly. 
Dylai fod yn barod bob amser i ddadleu ac ym- 
resymu dros sylfaen ei obaith, os dygwydd i neb 
un amser ofyn iddo reswm yn eu cylch ; neu ym- 
osod arni mewn modd teg a rhesymol. Ond 
dylai ofalu am ei hamddiffyn mewn modd add- 
fwyn, teg, a phwysig; gan ochelyd ysbryd cyn- 
henus, ymrysongar, ar un llaw, ac ysbryd cell- 
weirus ar y llaw arall. Pan y bydd dadleuon 
crefyddol yn cael eu dwyn yn mlaen yn y modd 
hwn oddiar egwyddorion cywir, ac i ddybenion 
pwysig a theilwng, gellir dysgwyl i'r effeithiau 
mwyaf dymunol i'w canlyn; sef argyhoeddiad 
neu ddystawiad y gwrthwynebwyr a sefydliad y 
gwamal a'r amheus yn y gwirionedd. Y mae yn 
rhy anhawdd dychymygu na thraethu faint o 
lesiant a ddeilliodd i grefydd trwy ddadleuon teg, 
doeth, a phwysig ei chyfeillion gwirioneddol 
drosti, yn ngwyneb ymgyrch ei gelynion ami, 
I hyn o tan Dduw yr ydym yn ddyledwyr am 
lawer o'r llyfrau goreu a ysgrifenwyd er amddi- 
ffyniad i Gristionogaeth, 

“ Dadl grefyddol sydd dda neu ddrwg yn ol yr 
egwyddorion y byddo yn eu hamddiffyn--ei 
dyben gwreiddiol —y gwrthrych mewn golwg 
ynddi—a'r dymher yn yr hon y byddo yn cael 
ei dwyn yn mlaen. Os bydd yn cyfodi oddiar 
ysbryd ymrysongar; oddiar awydd am fuddyg- 


oliaeth, ac nid oddiar gariad at y gwirionedd; 


oddiar y cyndynrwydd hwnw na fyn ymos- 
twng i ufydd-dod Crist; ni fyn Cristionog- 
aeth eì harddel fel yn perthyn iddi hi. Os 
bydd yn nghylch cwestiwnau anmherthynol i 
ddynion — anghyraeddadwy i ddealltwriaeth 
meidrol—anangenrheidiol neu ddibwys yn eu 
canlyniadau, yn tueddu yn unigi barhau ymry- 
son, yna y mae yn hollol annheilwng o gymeriad 
Cristion. Ac nid ydyw yn ddirwystr, gan nad 
pamor iachus y byddo o ran ei hegwyddorion, a 
pha mor anwrthwynebadwy bynag a fyddo eu 
hymresymiadau, os bydd yn cael ei defnyddio 
yn gyfrwng digter personol; neu os bydd yn 
cael ei dwyn yn mlaen mewn ysbryd tueddol 
i ddatod rhwymau cyfeillgarwch, a thueddol i 
gynhyrfu, yn lle dofi y teimladau cyffrous, y 
rhai yn eu hagweddiad fwyneiddiaf y mae yn 
rhy barod i'w cyffroi.” 

“Ond y canlyniadau niweidiol hyn, y rhai 
ydynt yn deilliaw o gam-arfer dadl, ac o achos- 
ion y rhai nad ydynt mewn un modd yn anwa- 
hanol gysylltiedig âg ymresymiad crefyddol, ni 
ddylent ar un cyfrif rwystro yr arfer gyfreithlon 
o honi, pan y byddo y gwirionedd yn galw am ei 
chynhorthwy. Y mae dadl yn waeth nag anfudd- 
iol os na bydd gwell dyben mewn golwg ynddi 


| na dangosiad o ragoriaeth dealltwriaeth, neu yr 
| hunan-foddhad hwnw ag yr ymddengys ei bod yn 


ei ddwyn i ryw fath arbenig o ddynion. Oblegyd 
megys mai caffaeliad heddwch yw unig ddyben 
cyfreithlon yhyfel mewn ymrafaelion bydol, felly 
undeb golygïadau a ddylai fod y prif wrthrych 
mewn golwg mewn dadleuon crefyddol. Yr ydys 
yn rhyfela o herwydd nad dichonadwy caffael 
heddwch un ffordd arall: a dylid dadleu yn 
nghylch crefydd yn unig o herwydd nad yw yn 
alluadwy dwyn oddiamgylch undeb golygiadau o 
barth y gwirionedd mewn un ffordd arall. Pan 
y byddo y cyfryw angenrheidrwydd yn cael ei 
osod arnom i ddadleu, yna nid ydym yn unig ond 
cyflawni dyledswydd nas gallwn ei hebgor heb 
bechu, sef ymdrechu defnyddio yr arfau ag y 
mae trysorfa gair Duw wedi ein cynhysgaeddu â 
hwynt er gwasanaethu achos crefydd.”—/an 
Mildert's Bampton Lect. 

DADL BANGOR, a achlysurwyd trwy bre- 
geth Hoadley, Esgob Bangor, ger gwydd Sior I, 
ar y testyn hwnw, “Nid yw fy mrenhiniaeth i 
o'r byd hwn,” Ioan xviii. 36; yn yr hon y gosodai 
allan oruwchawdurdod Crist, fel brenin yn ei 
deyrnas ei hun ; ac nad ydoedd wedi trosglwyddo 
yr awdurdod hon i neb arall, fel ei raglaw a'i 
ddirprwy, megys y gwna brenhinoedd eraill yn 
eu habsenoldeb o'u teyrnasoedd. Y mae y bre- 
geth bwysfawr hon wedi ei hail-argraffu, ac i'w 
gweled yn y Liverpool Theological Repository, 
vol.v. p. 301. Yn 1717, cyhoeddodd ei amddi- 
ffyniad, yn yr hwn yr ymddangosodd rhai gosod- 
iadau gwrthwynebol i ormes ysbrydol, a phleid- 
iol ìi ryddid gwladol a chrefyddol yr hil ddynol. 
Mewn canlyniad i hyn, cafodd ei wrthwynebu, ei 
gyhuddo, a'i erlid yn erwin gan bleidwyr awdur- 
dod eglwysig; ond amddiffynwyd a dyogelwyd ef 
gan y swyddogion gwladol, a'i alluoedd a'i add- 
fwynder a ennillasant iddo barch dyledus oddi- 
wrth laweroedd. 

DADLEUWR, (dadleu-gwr) ymresymwr, am- 
ddiffynwr, eiriolwr, noddwr, neu bleidiwr. 

DADLWRIAETH, (dadl-gwr) y weithred 
neu y gelfyddyd o ddadleu, 

DADOLWCH, hen air cyfansawdd o dad a 
golwch, (gweddi) yn arwyddo iawn neu foddlon- 
rwydd am bechod ; yr hwn a elwid felly naill ai 
oblegyd fod gweddi yn cael ei chymdeithasu âg 
aberth neu iawn ; neu ynte am fod cymod, effaith 
iawn yn cael ei fwynhau trwyddi fel cyfrwng ; 
neu ynte ysgatfydd, am ei bod yn yr oesoedd 
tywyll gynt, yn cael ei chamolygu yn iawn. 
Duwinyddiaeth beryglus yw yr un ganlynol— 
“ Dechreuodd Dafydd adeiladu teml i'r Ar- 
glwydd yn ddadolwch am ei bechodau.” eang. 
Nichod. In satisfactionem pro peceatis, Ni fedd- 
yliodd y gwr duwiol am y fath beth. Edr.1 
Cron. xxix. 14—]18. 

DAEAR, Heb. yv, erats.. Cal. “1, daiir, 
Gr. Epa, er4 yn briodol, a arwydda y belen 
briddlyd ar yr hon yr ydym yn byw, ac o'r hon 
yr ydym yn derbyn ein lluniaeth a'n cynhaliaeth. 
Ps. xxiv, 1. Yn gyfor ddwynol, rhyw ran neill- 
duol o honi am y cyfan, Ezrai. 2; Math. v. 5. 
Yn gyffelybiaethol holl drigolion y ddaear neu 
ran o honynt, Gen. xi. 1; Jer. xxii. 29, 

DAEARAWD, anrheg neu rodd ddefodol a 
delid i'r offeiriaid pabyddol gynt am gladdu y 


DAI 


307 


DAI 


meirw, ac a elwid gan ein henafiaid ariant ddae- 
ared, h.y., arian am y ddaear, neu am ddaearu. 
Y mae yr un ddefod yn ffynu eto yn Nghymru a 
Lloegr; a'r unig wahaniaeth (od oes gwahan- 
iaeth) rhyngddi yn awr a chynt, ydyw bod y 
rhodd ddefodol gynt yn cael ei hystyried yn an- 
rheg wirfoddol, ond yn awr yn dâl gorfodol neu 
ddyled. Nid yn wastad y mae pethau yn cyf- 
newid er gwell; ond dygwydd hyny weithiau. 

DAEAROLDEB, (daearol) bydolrwydd, an- 
ianoldeb; y gwrthwyneb i nefoldeb, Ioan iii. 31. 

DAFYDDIAID, neu Dafydd Sioriaid, can- 
' lynwyr Dafydd Sior, brodor o Delft, yn yr 
unfed ganrif ar bymtheg. Ar y cyntaf ymunodd 
y gwr hwn â'r ailfedyddwyr Ellmynaidd; eithr 
wedi hyny efe a ymneillduodd oddiwrthynt, gan 
symud i Basil yn Switzerland, lle y cafodd gy- 
meradwyaeth mawr am ei ymddygiadau addas. 
Galarai am adfeiliaid erefydd fywiol ac ymarferol. 
ac ymdrechai ei hadnewyddu yn mhlith ei gan- 
lynwyr; eithr ymwrthodai â gwasanaeth allanol 
yr eglwys, (eglwys Rhufain tebygol,) fel peth 
ofer a diles. 

Y mae amryw bethau ffolion a hynod yn cael 
eu tadogi i'r dyn hwn, wedi eu sylfaenu (tebygol) 
yn unig ar eiriau anwyliadwrus brwdfrydedd 
anwybodus. Ar ol ei farwolaeth, euogfarnwyd 
ef fel heretic, a chafodd ei gorff ei losgi; ond ei 
ganlynwyr y rhai a'i gorfucheddasant oeddynt o 
gymeriadau teilwng a pharchus, ac yn anrhydedd 
iddo fel blaenor. JMMosheim's E. H. vol. ìv. pp. 
461—483. 

DAIONI, (da) addasrwydd unrhyw beth i 
ateb dyben arbenig ei luniaethiad, neu ei 
wneuthuriad. . 

Duwinyddion a moesddysgwyr a ddosbarthant 
ddaionii dair dosbarth ; sef daioni arddansoddol, 
(metaphysical good,) daioni anianol neu ansoddol, 
(physical or natural good, a daioni moesol, (ethi- 
cal or moral good.) 

Daioni arddansoddawl, neu ddaioni perse (yn- 
ddoeihun,) yw perffeithrwydd hanfodol unrhyw 
beth, yr hyn sydd yn peri ei fod yn feddianol ar 
bob peth angenrheidiol i'w ansawdd arbenigol. 

Daioni anianol neu ansoddol, yw yr hyn sydd 
yn peri fod unrhyw beth yn feddianol ar yr hyn 
oll sydd naturiol angenrheidiol er ei ddedwydd- 
yd, ac er cyflawniad ei holl swyddogaethau. 

Daioni moesol yw cydffurfiad creadur rhesymol, 
o ran ei dueddiadau a'i weithredoedd, â rheolau 
gwir reswm, sef ewyllys Duw yn ddatguddiedig 
trwy oleuni natur. Fel hyn dir i'r rhai hyn a 
wneir, &c., nid yn unig fod, ond hefyd gael ei 
gyflawni oddiar egwyddorion ac i ddybenion da, 
Ond— 

Wedi y cwbl, dichon nad oes ond dau rywiog- 
aeth o ddaioni; sef daioni naturiol, a daioni 
moesol. 

Daioni naturiol yw perffeithrwydd bodoliaeth, 
neu gyfaddasrwydd unrhyw beth i ateb dyben ei 
wneuthuriad. Yn yr ystyr hon y mae pob peth 
a greodd Duw yn dda, Gen.i. 4, 10, 12, 18, 21, 
25; Marc vii. 37; 1 Tim. iv. 4; a'r cwbl mewn 
cysylltiad â'u gilydd, yn dda iawn, Gen. i. 21, 

Daioni moesol yw cydgordiad egwyddorion a 
gweithrediadau creaduriaid rhesymol, ac hyd yn 
nod Duw ei hun, â thragywyddol reol uniondeb, 
sef natur pethau, 


Sylwer fod y blaenaf (sef daioni naturiol,) yn 
perthyn i bob creadur, yn ol graddau ei fodol- 
iaeth, o'r angel uwchaf yn y nefoedd, hyd at y 
manyn lleiaf ar y ddaear; a'r olaf, (sef daioni 
moesol,) yn perthyn yn unig i fodau deallawl 
santaidd, o Dduw ilawr hyd at y Cristion iselaf 
ar y ddaear. k 

DAIONI DUW yw ei berffeithrwydd natur- 
iol a moesol, yn neillduol ei haelioni, neu ei 
gymwynasgarwch. Yn yr ystyr flaenaf efe yw 
y summum bonum—y daioni penaf: yn yr ystyr 
olaf efe yw y prif gymwynaswr, i'r hwn y mae 
pawb yn ddyledwyr am eu holl ddaioni naturiol 
a moesol: a gellir dywedyd mai daioni Duw, neu 
ei gymwynasgarwch, yw achos a pharhad ein 
bodoliaeth—sylfaen ein gobaith—ffynhonell ein 
dedwyddwch —ein cysur penaf—ein hesiampl 
oreu—prif wrthrych ein clod a'n syndod, yn 
nghyd â'n hyfrydwch a'n llawenydd penaf. 

Y mae cysylltiad agos rhwng perffeithrwydd 
natur Duw a'i ddaioni, neu ei gymwynasgarwch 
â'u gilydd: cysylltiad o'r un natur ag sy rhwng 
yr achos a'r effaith—y ffynon a'r ffrydiau. Y 
maent yn wahaniaethol; ond nid yn wahanedig. 
Yr un peth a ellir ddywedyd yn mherthynasi'w 
gymwynasgarwch a'i haelioni; yr hyn a olygir 
yn gyffredin wrth ddaioni Duw yn yr ysgry- 
thyrau santaidd. Edr. Ecs. xxxiii. 19; Ps. xxv. 
xi, 12): xx 1. SOc ys FF os 1; 
Zech ix. '1/; 'Rhne "ny 2x 229 ds 
Cymwynasgarwch Duw yw yr achos, a'i hael- 
ioni yw yr effaith, Ps. cxix. 68. Y maent yn wa- 
haniaethol; ond nid yn wahanedig. Y ddau hyn 
mewn cysylltiad â'u gilydd, a olygir yn ben:f 
wrth ddaioni Duw yn y Beibl; er nad ydyw per- 
ffeithrwydd ei natur i'w gau allan o'r drych- 
feddwl; gan fod y naill yn rhagdybied y llall. 

Y mae Duw yn wreiddiol—yn hanfodol—yn 
angenrheidiol—yn dragywyddol—yn anfeidrol— 
ac yn anghyfnewidiol dda; ac o herwydd hyny 
“Nid da neb ond un, sef Duw,” Marex. 18. 
Nid derbyn ei ddaioni oddiwrth aralla ddarfu 
iddo ef; ond yr oedd ynddo erioed, Nid rhyw 
amgylchiad dygwyddol iddo yw daioni, ond peth 
hanfodol. Cystal y gallai beidio a bod, ag y 
gallai beidio a bod yn dda. Gan hyny y mae ei 
ddaioni yn angenrheidiol—yn dragywyddol—ac 
anghyfnewidiol. Nid rhyw ddaioni mesurol a 
therfynol yw daioni Duw ; ond fel y mae ei hun 
yn anfeidrol. “Jehofah, Jehofah, Duw trugarog 
a graslawn” yw efe. Nid oes un mesur i'w 
ddaioni ond ei hunan. Nid yw yr holl ddaioni 
sydd yn yr holl greaduriaid i gyd, ddim mwy na 
diferyn at y cefnfor, gwreichionyn neu baladr 
goleuni at yr haul, llwchyn at holl goríf y ddaear, 
ïe, anfeidrol lai na hyny at ddaioni Duw. Y mae 
rhyw gymhariaeth rhwng diferyn â'r cefnfor; 
rhwng y gwreichionyn lleiaf â'r haul; rhwng y 
manyn lleiaf â'r ddaear ; ond nid oes un gymhar- 
iaeth rhwng holl ddaioni y creaduriaid i gyd, ag 
eiddo yr Arglwydd. Môr heb lan na gwaelod 
iddo ydyw !! 

Y mae daioni Duw yn ymddangos yn 1. Yn y 
greadigaeth, Beth arall ond daioni perffaith yr 
hwn yr oedd ei reswm ynddo ei hun, yn unig 
a allasai dueddu bod anfeidrol, hollddigonol, ac 
annibynol, i beri i'r bydysawd hanfodi? Nid 
oedd arno ei angen; ac nid all ychwanegu dim at 


DAI 


908 


DAM 


ei'ìdedwyddwch ef, yr hwn sydd yn anfeidrol. 
Awydd gwneyd eraill yn ddedwydd, trwy gyf- 
ranu o hono eihuniddynt; ac nid awydd gwneyd 
ei hun yn ddedwyddach trwyddynt hwy, a_ bar- 
oddi Dduw greu yr holl greaduriaid. 2. Ym 
nghynaliad y greadigaeth mewn bod. Megys nad 
oedd arno ei hangen ar y cyntaf, felly nid yw 
yn sefyll mewn diffyg o honio hyd; ac oni bai 
ei fod yn caru cyfranu ei hun er dedwyddwch 
eraill, byddai iddo adael iddi syrthio i'w difod- 
rwydd dechreuol ar unwaith; canys ni byddai 
raid iddo ond ei gadael yn unig, a darfyddai ar 
darawiad amrant. 3. Ym eì waith yn parhaus 
arbed creaduriaid gwrthryfelgar a_ phechadurus. 
Y mae hyn yn amlygiad eglurach o'i ddaioni nag 
yw eu creadigaeth a'u cynaliaeth ; gan ei fod yn 
ddangosiad o'i drugaredd yn gystal ag o'i ddaioni, 
ac o'i awdurdod arno ei hun, ac nid arnynt hwy 
yn unig.  ““ Gwell yw y neb a reolo ei ysbryd ei 
hun na'r hwn a enillo ddinas.” 4. Yn ei waith yn 
gofalu am danynt, yn diwallu eu hangenion, ac yn 
eu llywodraethu wrth gyfraith gyfiawn, santaidd, 
ada. 5. Yn hanfodiad. daionì a chymwynasgar- 
wch yn mhlith dynion ar y ddaear. Nid yw hwn 
onid ffrwd o'r mor annherfynol o ddaioni sydd 
yn Nuw—gwreichionen o'r haul anfeidrol hwnw 
o gariad a chymwynasgarwch. 6. Yn ei fwriad- 
au grasol a thragwyddol î adferu dynion gwrthry- 
felgar ac euog i'w heddwch a'i ffafr, trwy. roddi ei 
Fab i ymuno a'u natur, ac â ddyoddef a_ marw yn 
eulle. Dyma eithafedd eì gariad. Yma y mae 
golud ei ddaioni, cyfoeth ei ras, a goludoedd ei 
drugaredd yn ymddysgleirio. “ Âr y pethau 
hyn y mae yr angylion yn chwenych edrych.” 
7. Ynyr amrywiol foddion y mae yn eu defnyddio 
î gymhell, tueddu, ac enill creaduriaid euog i gyd- 
synio a'r telerau ar ba raî y mae cymod a thra- 
gwyddol iechydwriaeth yn cael eu cynyg iddynt. 
Yn mhlith y rhai hyn gellir rhestru gweinidog. 
aeth y gair, gweinidogaeth rhagluniaeth, a gwei- 
nidogaeth yr ysbryd. Yr oedd cynyg heddwch 
arryw delerau i'r fath rai, yn syndod; yn enw- 
edig.ar delcrau mor isel ag yw ffydd ac edifeir- 
wch; ond y mae defnyddio y fath amrywiaeth o 
foddion er enill eu cydsyniad â hwynt, yn rhy- 
feddod annhraethol, ac. yn amlygiad hynodol o 
ddaioni a chymwynasgarwch y Goruchaf! Mor 
fawr, mor annhraethol fawr ydyw! 

Er mai eglur, lluosog, ac anwadadwy yw prof 
ion yr athrawiaeth gysurlawn hon, eto haerir fod 
cosbedigaeth dragwyddol trigolion' annwn, a 
dyoddefiadau trigolion y ddaear, yn milwrio yn 
eu herbyn, ac yn eu gwrthbrofi. Ond g«llir syl- 
wi, fod y cyfryw wrthddadleuon wedi eu seilio ar 
gamolygiadau yn mherthynas i gymeriad Duw 
fel bod perffaith, ac fel llywydd ei greaduriaid 
rhesymol, fel pe na byddai. dim ond daioni, cy- 
mwynasgarwch, a thrugaredd yn ei weddu; nag 
un cymeriad ond cymwynaswr haelionus.yn bri- 
odoliddo yn ei berthynas a'i greaduriaid ; pan y 
mae yn eglur ei fod yn gyfiawn yn gystal ag yn 
drugarog, ac yn llywodraethwr moesol yn gystal 
ag yn gymwynaswr haelionus; a bod anrhydedd 
y naill gymeriad yn teilyngu ei sylw a'i ofal fel 
y cyfryw, yn gystal a'r llall; ac nad gweddus 
fyddai anrhydeddu y naill ar draul y llall. 

“ A God all mercy, is a God unjust.” —ovng. 


See Charnocl's Works, vol. ì. pp. 353—419. Til. 


lotson's Works, vol. vìii., ser. 1, 2,3,4. _ Hows 
Posthumous Works, vol. ì., pp. 251—284, parli- 
cularly the last. Hefyd, Gwel Cymwynasgarwch. 

DALEIAID, canlynwyr Dafydd Dale, llaw- 
weithydd diwyd, Cristion haelionus, a gweinidog 
gostyngedig cynulleidfa o Annibynwyr yn Glas- 
gow. Ar y cyntaf ymunodd Mr. Dale â'r Glas- 
iaid, am ei fod yn cydweled a hwynt mewn am- 
ryw bethau; ond wedi hyny ymadawodda hwynt, . 
o herwydd ei fod yn ffieiddio eu hysbryd cul a 
bydol, ac yn hoffi crefydd ymarferol o flaen ty b- 
iau noethion, a chariad Cristionogolo flaen dysg- 
yblaeth erwin. Trwy ei ddiwydrwydd casglodd 
gryn lawer o gyfoeth, yr hwn a ddefnyddiodd yn 
hollol mewn gweithredoedd o haelioni; a rhestr- 
wyd ef mewn canlyniad yn mhlith dyngarwyr ei 
oes. Efe ydoedd sylfaenydd cyntefig sefydliad 
enwog Lanarc Newydd, yr hwn sydd yn awr dan 
olygiad Mr. R. Owen. 

Cyfrifir y Daleiaìd yn bresenol yn ail ddosbarth 
Annibynwyr yr Alban, o ba rai y Glasiaid oedd 
y gyntaf. Canlynwyr Mr. Dale a unasant a'r 
Inghamiaid ar ol marwolaeth eu blaenor. 

DALAI-LAMA, prifarchoffeiriad, ac eilun 
bywiol y Tartariaid. u 

DAMIANIAID, dysgyblion Damian, esgob 
Alexandria, yu y 6fed ganrif. Eu tybiau oedd- 
ynt gyffelyb i eiddo yr Angeliaid, (edr. Angel- 
iaid;) a gwahaniaethant oddiwrth yr iawn- 
ffyddiaid yn benaf yn eu dull arbenigol o egluro 
athrawiaeth y Drindod. Addefent briodol dduw- 
dod y tri santaidd fel eu gilydd, yr hyn oedd y 
gred gyffredin. Nid annhebygol gan hyny, nad 
gwadu tragywyddol genhedliad a deilliad yr 
Ysbryd Glan, yn ystyr annirnadwy credo rhag- 
farnllyd anoddefus Athanasius, ydoedd swm a 
sylwedd eu hall-farn (keterodozy) hwynt.  JMos- 
heîm, vol. iì. p. 150. 

DAMEG, Cal. NìPpY], dumga, chwedl neu 
addysg arallegol, neu gyffelybiaethol, sylfaenedig 
ar ryw amgylchiad sylweddol mewn anîan neu 
hanesyddiaeth, oddiwrth yr hwn y tynir rhyw 
foes- wers, trwy ei gymharu â rhyw beth ag y 
mae a fyno y gwrandawyr mewn modd mwy 
enwedigol âg ef. 

Ystyr briodol y gair Heb. bwn, mashal, a'r 
gair Gr. rapa[3oky, parabole, yw cyffelybiaeth, 
neu ddameg. Ond nid ydymi feddwl oddiwrth 
hyny fod pob cyffelybiaeth yn ddameg. I'r 
dyben i'w gwneyd yn ddameg, y mae yn angen- 
rheidiol bod y gyffelybiaeth wedi eì sylfaenu ar 
ryw amgylchiad dichonadwy, neu weithredol 
ddygwyddedig yn mhlith dynion, neu fodau rhe- 
symol. Herwydd hyn gellir dywedyd, mai cy- 
mhwysid rhyw adroddiad o amgylchiad dygwydd- 
edig neu ddichonadwy yn mhlith dynion, at ryw 
wirionedd sylweddol, yr hwn â fuasai yn llai 
farawiadol, effeithiol, hyfryd, a difyr, pe cawsai 
ei adrodd mewn ymadroddion eglur, yw dameg. 
Gwelir hyn yn eglur yn nameg hynodol Nathan 
Wrth Dafydd yn achos eì odinebgyda Bathseba, a'i 
lofruddiaeth o'i phriod, Urias, 2 Sam. xii. 1— 14 ; 
dameg y wraig o Tecoa dros Joab wrth Dafydd 
yn achos dychwelyd Absalom o alltudiaeth, 2 
Sam. xiv. 1—24; dameg y winllan gan Esay, 
Esa. v.1, 2; ac yn neillduol yn holl ddamhegion 
digyffelyb ein lachawdwr bendigedig. “' Dam- 
hegion, (medd Dr. Goodman,) a gymerir oddi- 


DAM 


209 


DAR 


wrth amgylchiadau cyffredin bywyd, ac ydynt 
wedi eu sylfaenu ar brofiad neu osodedigaethau 
addefedig, y rhai ydynt y jr0fasis, neu y defnydd 
gwreiddiol, yr hwn a ganfyddir ac a addefir ar 
unwaith fel gwirionedd eglur a sylweddol; ac ar 
yr hwn y mae y dyben cymhwysiadol (apodosis) 
yn gorphwys; cyfaddasrwydd yr hwn, pan yr 
amnlyger, sydd yn peri i'r rhai y cymhwysir ef 
atynt, naill ai rhyfeddu neu gywilyddio. 

Os caniateir cywirdeb y darluniad uchod, yna 
y mae yn canlyn fod holl ddamegion Crist, (hyd 
yn nod yrhai y tybir mai cynlluniau, enghreifft- 
iau, neu gyffelybiaethau ydynt) yn wir ddameg- 
ion, ac yn meddu ardderchawgrwydd neillduol 
fel y cyfryw. Yr oeddynt oÌl wedi eu sylfaenu 
ar amgylchiadau dygwyddedig neu ddichonadwy 
yn mblith dyniou neu fodau rhesymol; a gwir- 
ionedd neu resymoldeb y seilwaith yn taro 
meddyliau eu gwrthrychau ar unwaith, gan ar- 
ddelwi eu cydsyniad uniongyrchol; a'r amcan 
mewn golwg (sef :y cymhwysiad) yn cyfodi yn 
naturiol a byrwydd oddiar y ffaith arweiniol, ac 
yn gyflfredin yn hawdd ei ganfod, a phan yn 
amlwg, yn achosi syndod hyfryd, neu gywilydd 
poenus i'r rhai mewn golwg. 

Gellir rhoddi amrywiol o resymau cedyrn dros 
addasrwydd neillduol gwaith Crist yn llefaru 
cymaint wrth yr Iuddewon mewn damegion. 
Heblaw bod hyny wedi ei ragfynegi gan Dduw, 
Ps. lxxviii. 2, wedi ei gymharu â Math. xiii. 35, 
yr oedd y dull hwn o lefaru yn ffynu yn y dwy- 
rain, ac mewn bri mawr yn mhlith yr Iuddewon 
y pryd hwnw ; a thebyg na fuasai ganddynt fawr 
olwg ar Grist fel dysgawdwr, pe na buasai yn 
hyfedr yn y dull hwn o ymadroddi. Hefydnid 
oedd sefyllfa pethau yn caniatau iddo lefaru 
amryw wirioneddau yn eglur, ag yr oedd galwad 
arno i roddi rhyw gymaint o hysbysrwydd o 
honynt; ac nid oedd y byd na'r eglwys cto yn 
addfed i dderbyn datguddiad cyflawn a dilen o'r 
holl wirioneddau oedd i gael eu hamlygu iddynt, 
Ioan xvi. 25. Yn mhellach, dichon fod hyny yn 
cael ei fwriadu yn gerydd ar eì wr»-ndawyr, am eu 
hwyrfrydigrwydd a'u hesgeulusdod i ddefnyddio 
y pethau eglur yr oedd yn eu mynegi iddynt yn 
fynych yn eì ymddyddanion a'i bregethau, Math. 
xiii. 11—15. 

Gan fod damegion Crist wedi cael eu bwriadu 


yn ddiamheu, nid yn unig er addysg y rhaioedd | 


yn eu clywed, ond hefyd er ein haddysgu ninau 
yn y dyddiau hyn, y mae o bwys mawr i ni eu 
hiawn ddeall, a bod yn ochelgar rhag gwneyd 
camddefnydd ohonynt. I'r dybenion hyn gallai 
y cyfarwyddiadau dilynol fod yn ddefnyddol. 
Yn 1. Sylwn yn fanwl ar yr achlysur o'u llefaru. 
Dichon ìi hyn fod yn gynhorthwy mawr er canfod 
amcan Crist ynddynt; ac o ganlyniad er eu hiawn 
ddeall a'u hiawn ddefnyddio. 2. Cadwer hwn 
mewn golwg o hyd wrth eu hegluro; ac na 
oddefer i'r meddwl wyro oddiwrtho er dim, at 
ryw amgylchiadau eraill. 3. Gofaler rhag manyl 
rwydd a chywreinrwydd gormodol i sefydlu 
meddwl arbenig i bob gair neu ddryllymadrodd 
ynddynt; mal pe byddai Crist wedi bwriadu rhyw 
addysg neillduol oddiwrth bob gair yn unigol ac 
areiben ei hun. Cofier mai y prif faterion sydd 


yn cael eu trin ynddynt yw y p«thau sydd yn | 


telyngu sylw neillduol; ac na fwriadwyd y pethau 
2Rk 


| 


Î 


eraill ond fel addurniadau i harddu a pherffeithio 
y chwedl, ac nid fel sail addyse ac athrawiaeth. 
Nid oes dim yn dangos mwy o wendid ac anwy- 
bodaeth nag ymdrechu ì egluro a sefydlu meddwl 
arbenig pob gair unigol, ac amgylchiad mewn 
dameg. 4. Ymdrecheram wybodaeth fanylaidd, 
gywir, â'r ârferiadau a'r defodau dwyreiniol, at 
ba rai y mae Crist yn mynych gyfeirio yn ei 
ddamegion.—/id. Bwrder's  Oriental Customs; 
StennetUs Parable of the Sower; Goodman's 
Penitent, Pardoned. 

DAMNEDIGAETH, (Llad. damnatio,) euog- 
farniad, coll-farniad, cosbedigaeth, barnedigaeth 
dymhorol neu dragywyddol, Luc xxiii. 40; Rhuf. 
iii, 8; viii. 1; I Tim. iil. 6. 

DAMWAIN, (o chwaen, disymwth,) effaith 
heb achos gwybodus iddo, neu amgylchiad yn 
dygwydd yn ddisymwth, heb ein Dod ni yn ei 
ragweled—yn meddwl am dano—nac yn canfod 
yr achos o hono. Os drwg a fydd, gelwir ef yn 
ddrwg-ddamwain ; ond os da, yn ddamwain dda. 

Gyda golwg ar Dduw nid oes y fath beth a 
damwain yn bod; oblegyd efe a wyr bob peth 
erioed. Nid oes un effaith heb achos pendant neu 
nacaol iddo; nac un effaith nac amgylchiad, heb 
fod naill ai yn wrthrych arfaeth neu oddefiad Duw. 
Gan hyny rhaid ei fod yn gwybod am danynt 
erioed, gan ei fod yn eu canfod, naill aì yn eu 
hachosion pendant neu nacaol ; ac nad oes y fath 
beth a damwain gydag ef. 

DARLLEN, (o dy-ar, a_ llen, neu llên, dyfal- 
iad, dargaufodiad, neu adroddiad cynhwysiad 
argraff neu ysgrifen, 

Darllenir yn ddirgelaidd neu gyhoeddus, per- 
sonol neu gymdeithasol. Yn ddirgelaidd, iddynt 
eu hunain yn bersonol y gorchymynai Duwi 
frenhinoedd Israel ddarllen yn llyfr y gyfraith, 
Deut. xvii, I9; ond yn gyhoeddus y darllenai yr 
offeiriaid a'r Lefiaid ef gynti'r bobl yn y deml, 
Nehem. viii. 2—8 _ Yn ddirgelaidd, iddo ei hun 
yn unig y darllenodd. Hezeviah lythyr cableddus 
tabsaceh, yr hwn a gymerodd oliw y cenadau 
y rhaia'i dygasantiddo, Esa. xxxvii. 14; ond yn 
gyhoeddus, â llef geiriau, mewn modd cymdeith- 
asol, y darllenodd Crist yn y synagog yn Naza- 
reth, Luc iv. 16... Dyben y dull blaenaf o ddar- 


| llen yw, neu addylai fod, addysg a dyddanwch 


personol; ond prif ddyben y duil olaf yw, neu 
addylaifod, addysg a dyddanwch cymdeithasol, 
Y mae-darllen, yn cnwedi»ol yn ddirgelaidd, 
ac ar ein penau ein bunain, yn un o'r ffyrdd goreu 
sydd mewn bod êr cyrhaeddyd gwybodaeth ac 
addysg; canys fel y dywed yr hon ddiareb, “Ni 
wyr yn llwyr namyn llyfr;” a thy«chefn, “ Ni 
bydd ddoeth, nì ddarlleno.” Pamp ffordd gyífred- 
insyddi gael addysg; sef wrth sylwi, gwrando, 
darllen, ymddyddan, a myfyrio ; ac o'r rhai hyn, 
y rhagoraf oddigerth yr olaf, yw darllan. Y mae'r 
cyfleusterau i ddarllen yn gyffredin, yn llawer 
“amlach a hwy nag i sylwi, gwrando, ac ym- 
ddyddan. Wrth ddarllen, yn neillduol wrthym 
ein hunain, y mae genym gyfle adolygu yr un 
peth drachefn a thrachefn, ac i graflu arno cyhyd 
ag y mynom, yr hyn nad ellir ei wneuthur wrth 
wrando ac ymddyddan. Heblaw hyny, gellir 
ymaflyd yn yr un llyfreilwaith ac eilwaith ; ond 
ni cheir cyfleustra 1 wrando yr un bregeth, a 


| mwynhau yr un gyfeillach yn anfynych, ond 


DAR 


910 


DAR. 


unwaith. Drachefn, nid oes cystal cyfleustra i 
ystyried wrth wrando ac ymddyddan, ag sydd 
wrth ddarllen. Gellir darllen i ni ein hunain yn 
gyffredin, morarafaidd a phwyllog ag yr ewyllys- 
i0m ; ond nid ellir gwrando ac ymddyddan felly ; 
gan ein bod yn rhwym o ganlyn yr hwn a fyddo 
yn llefaru, pa un bynag ai araf ai heinif y byddo 
yn parablu. Unwaith eto, y mae darllen nid yn 
unig yn foddion rhagorol i gaffael addysg, ond 
hefyd i'w gyfranu i eraill, yr hyn nid ellir ei 
ddywedyd am sylwi, gwrando, a myfyrio, Tra 
y mae y darllenydd cyhoedd yn agored wrth 
ddarllen, i dderbyn goleunia dyddanwch ei hun, 
y mae yn alluog ar yr un pryd, i gyfranu yr un 
pethau i gynifer a fyddont o hyd. cyraedd swn ei 
eiriau, pe byddent fil o eneidiau. 

Ond er cael lles wrth a thrwy ddarllen, dylid 
gofalu beth a ddarllenom, yn gystal a pha fodd y 
byddom yn darllen. Y mae llawer o lyfrau, nid 
yn unig nad ydynt yn werth cymeryd amser a 
thrafferth i'w darllen, ond hefyd sydd yn dra 
pheryglus i'w defnyddio. _ Yn mhlith y rhai hyn 
gellir rhestru ffugdraethiadau (movels), a llyfrau 
anniwair a chyfeiliornus, yn enwedigol eiddo di- 
ystyrwyr datguddiad dwyfol, a'r athrawiaeth yn 
ol duwioldeb, y rhai sy'n tueddu i lygru y 
meddwl, i anurddo y farn, i galedu y teimladau, 
aci ddileu pob argraff dyner a rhinweddol oddiar 
ygydwybod. Llawer gwell na darllen y cyfryw 
lyfrau fyddai “eu dwyn yn nghyda'u llosgi yn 
ngwydd pawb,” fel y gwnaeth yr Ephesiaid cred- 
iniol â'u llyfrau consuriaeth gynt, Act. xix. 19. 

Wrth ddarllen, llyfr Duw a ddylai gael y 
flaenoriaeth genym ar bob llyfr arall. Y mae 
hwn yn rhagori arnynt oll, nid yn unig yn eì 
awdwr, ond hefyd yn ei gynhwysiad—ei ddrych- 
feddyliau—ei gyffelybiaethau—ei amrywiaethau 
—ei gysondeb—ei bwysfawrogrwydd—ei an— 
ffaeledigrwydd —ei berffeithrwydd — ei burdeb 
a'i duedd santaidd—yn nghyd a'i berthynas â 
ni. Ein heinioes—ein rheol—ein prif gynghor- 
ydd—a'n barnydd ywhwn. _ Dylem gan hyny ei 
ddarllen yn bersonol, yn feunyddiol, yn gyson, 
yn rheolaidd, yn ofalus, yn bwysig, yn ystyr- 
iol, ac yn grediniol. Gwel Beibl. Chwilio'r 
Ysgrythyrau. 

Y mae darllen gair Duw yn rhan arbenig a 
phwysig o addoliad Duw, yn gysfal a chanu 
mawl, gweddio, pregethu, bedyddio, a chymuno. 
Ni ddylai un addoliad, yn neillduol addoliad cy- 
hoeddus, gael ei ddwyn yn mlaen heb fod hyn 
yn gwneuthur i fyny ran arbenig o hono. Ym- 
ddengys hyn yn 1. Oddiwrth orchymynion pen- 
dant ac eglur Duw i'w weision, a thrwyddynt, 
1 Tim. iv. 13; Esa. xxxiv, 16; 1 Thes. v. 27: 
Col.iv. 16. 2. Oddiwrth esiampl yr Arglwydd 
Iesu Grist, Luc iv. 16. 83. Oddiwrth esiampl 
pobl Dduw yn mhob oes a gwlad, Ecs. xxiv, 7; 
Nehem. viii. 2—8; Act. xiii. 15, 27; xv. 21. 
4, Oddiwrth berffeithrwydd a defnyddioldeb y 
gair, Ps.xix. 7—11; 2 Tim. iii. 16, 17. Nid 
oes un rhan o'r addoliad mor bur a pherffaith ag 
yw darlleniad gair Duw, 5. Oddiwrth yr ystyr- 
iaeth y gall fod llaweroedd yn bresenol yn yr 
addoliad na chânt un cyfleustra i glywed gair 
Duw ond yno yn unig. Dichon fod yno ddeill- 
ion, a dynion anllythyrenog ; a gall fod yno lawer 
nad oes ganddynt hamdden na chyfle i ddarllen 


gartref, ac eraill nas mynant ddarllen gair yr. 
Arglwydd, er bod ganddynt bob un o'r ddau. 
gymaint pwys gan hyny yw fod darllen yr ys- 
grythyrau yn gwneyd i fyny ran fawr o bob 
addoliad cyhoeddus. Ysgatfydd fod rhy fach o 
hyn mewn rhai addoliadau yn Nghymru a 
Lloegr. Anhawdd meddwl fod gormod o hono 
yn unman, | 

Gyda golwg ar ddarllen y Beibl yn gyhoeddus 
mewn addoliad, dylai y neb a fyddo yn darllen 
ofalu yn flaenorol, os byddai modd, ei fod yn 
gyfarwydd ac yn deall yr hyn a ddarlleno ; oble- 
gyd oni fydd yn ei ddeall ei hun, nid yw yn 
ddysgwyliadwy iddo eiddarllen yn ddealladwy i 
eraill. Dylai hefyd ymdrechu darllen yn eglur 
asoniarus; sef nid yn rhy uchel, nac ychwaith 
ynrhyisel. Nid bloeddio, na sibrwd, na mwng- 
ial, na llusgo, yw'r dull y dylid darllen; ond 
mewn modd eglur a chroewber, gyda thôn ac 
acen briodoli ansawdd yr hyn a ddarllenir, gan 
osod:y pwyslais ar y geiriau priodol, a chadw yr 
amser priodol wrth bob gorphwysnod, yn ol fel 
y byddo yr atainodau yn cyfarwyddo. Dylid 
gwylio rhag pob ystum anweddaidd wrth ddar- 
llen, yn gystal a rhag llais a llafar annaturiol ac 
ansoniarus. 

DARLLENIADAU GWAHANOL nenu am- 
rywiol, ydynt yr esiamplau o wahaniaeth a gy- 
farwyddir yn yr amrywiollawysgrifau o'r ysgry- 
thyrau Hebreaidd a Groegaidd. Heb wyrthiau 
yr oedd yn annichonadwy na fuasai gair Duw, 
wrth gael ei gopïo gynifer gwaith, gan gynifer 
o ddynion anmherffaith, yn cyfranogi, ì raddau 
mwy neu lai, o dynged ysgrifeniadau eraill ; sef 
bod y gwahanol gopïau yn amrywio rhyw gymaint 
oddiwrth eu gilydd yn eu darlleniadau. Na 
chyflawnwyd gwyrthiau i'r perwyl hwn sydd 
eglur, oddiwrth na chafwyd allan un dau gopi 
ysgrifenedig erioed o'r Beibl yn hollol gyd-daro 
eu gilydd yn mhob peth. Gan fod yr holl gyn- 
ysgrifau wedi eu colli, y mae yn annichonadwy 
dwyn allan un ysgrif, a dywedyd ei bod yn cyn- 


'wys holl eiriau y proffwydi a'r apostolion heb 


unrhyw wahaniaeth. Ie, canfyddir yn fynych, 
hyd yn nod yn y copïau goreu, esiamplau am- 
rywiol o ddarlleniadau, y rhai ar bob egwyddor 
o feirniadaeth gywir, a orfyddant roddi ffordd 
i'r darlleniadau a gynhwysir mewn rhai gwaelach. 
Pan yn son am amrywiol ddarlleniadau, nid 
ydym yn gyffredin yn golygu darlleniadau gwa- 
hanol oddiwrth y testyn ysbrydoledig gwreidd- 
iol, ond un yn gwahaniaethu oddiwrth y testyn 
derbyniedig cyffredinol; sef avgraflìad  Pander 
Hought o'r Hen Destament Hebraeg, a gyhoedd- 
wyd yn Amsterdam, yn 1708, a Thestament 
Groeg Elzevin, a argraffwyd yn Leyden, 1624. 
Cafodd testyn yr argraffiadau hyn, o herwydd 
harddwch yr argraffyddiaeth, gylchrediad hel- 
aeth, ac felly daethant yn sylfaen argraffiadau 
dilynol, ac o herwydd hyny yn raddawl yn safbren 
(standard) gyfeiriol mewn dadleuon beirniadol, 
aphan y byddai argraffiadau beirniadol yn cael 
eu cyhoeddi, byddai eu testyn hwynt yn cael ei 
argraffu yn gyflawn, ac amrywiaethau y darllen - 
iadau yn cael eu hychwanegu ar ymyl y ddalen. - 
Y mae cymhariaeth fanylaidd o'r amrywiol ddar- 
lleniadau hyn, wedi gwneyd yn eglur fod yn eu 
mysg amryw ddarlleniadau ag sydd yn teilygnu 


DAR 


ôll 


DAR 


derbyniad yn well na llawer o'r rhai cyferbyniol 
iddynt yn y testynau derbyniedig; ond y mae y 
rhif luosocaf o lawer o honynt, cyn belled ag yr 
ymddengys eto, yn llwyr annhebygol o gael eu 
sefydlu yn eu llehwynt. Er fod rhifedi yr am- 
rywiol ddarlleniadau yn amryw filoedd, eto nid 
oes mewn cymhariaeth, ond ychydig iawn o 
honynt yn effeithio dim ar synwyr y lleoedd y 
dygwyddant fod ynddynt. _ Y mae hyd yn nod y 
llawysgrif fwyaf anmherffaith ag yr ydys yn 
gwybod am dani, yn cynwys pob crthygl ffydd, 
pob gorchymyn moesol, a phob ffaith ac am- 
gylchiad hanfodol o hanesyddiaeth ag a geir yn 
yr oreu oll o honynt. Yr amrywiaethau ydynt 
yn fwy mewnllythvrenau nag mewn geiriau ; ac 
hyd yn nod lle. y mae y geiriau yn amrywio, y 
mae hyny yn hytrach mewn sain, nag mewn 
synwyr. 

Ar y cyntaf, pan gawd allan fod amrywiol ddar- 
lleniadau yn hanfodi yn llawysgrifau y testyn 
santaidd, parodd hyny gryn fraw yn meddyliau 


y gwyr hyny nad oeddynt erioed wedi talu fawr 


sylw i feirniadaeth ; ond yr ydys wedi canfod yn 
eglur er y pryd hwnw, fod y darlleniadau 
hyny er cymaint y maent wedi cynhyddu, mor 
bell o leihau awdurdod a diniweidrwydd gair 
Duw, fel y maent yn hytrach yn cadarnhau y 
ddau, gan eu bod mewn modd diamheuol yn 
dangos iddynt gael eu hysgrifenu yn annibynol 
ar eu gilydd, gan ddynion o wahanol wledydd, 
amserau, a thybiau, na wnaethpwyd un cynhyg- 
iad ganddynt hwy i drosglwyddo unrhyw dyb- 
iaeth arbenigol o'u heiddo eu hunain, trwy eu 
hysgrifau, i'w holafiaid, megys athrawiaeth 
ddwyfol. 

Yr achosion o ddarlleniadau gwahanol ydynt 
amrywiol; ond yn benaf y rhai dilynol: camsyn- 
iadau mewn copiau a gymerid yn gynlluniau ; 
esgeulusdod neu gamgymeriad yr ysgrifenwyr ; 
gwelliadau beirniadol; a llygriadau gwirfoddol. 
O'r rhai olaf, pa fodd bynag, ni ellir dwyn ond 
ychydig esiamplau profadwy. Sicrha Michorn 
nad oes dim ond dau o honynt yn yr holl Hen 
Destament. 2 

I'r dyben i farnu teilyngdod darlleniadau 
gwahanol, y mae yn angenrheidiol ymorol â 
thystiolaeth llawysgrifau, hen gyfieithiadau, di- 
fyniadau a gyfarfyddir mewn hen awduron 
Iuddewig a Christionogol, arferiad iaith, achlysur 
y testynau, &c. 

DAROGAN, (gogan) rhagargoeli, dewinio, 
brudio, darllen 
ddyfod trwy ryw arwyddion ofergoslus. 

Yr oedd y pechod hwn yn ffynu yn foreu 
iawn ar y ddaear, Gen. xliv 5; ac fel y mae 
gwaetha'r modd, nid yw wedi gadael y ddaear eto. 
Ie, y mae goleuni yr efengyl wedi methu a'i yru 
ymaith eto o Gymru a Lloegr helaeth eu breint- 
iau; fel y mae y daroganau almanacwyr, a 
hygoeledd trigolion ein gwlad, mewn amryw 
ffyrdd, yn eglur ddangos !! Credir chwedlau ac 
arwyddion ofergoelus gan laweroedd, yn llawer 
cynta gwell na'r gwirionedd mwyaf pwysig ac 
anwadadwy. “*'Fel yr oeddwn, (ebe Hecuteus,) 
yn ymdeithio tua'r Môr Coch, yr oedd vn ein 
cymdeithas Iuddew arbenig o'r enw Mosolam, 
un o fintai o farchogion a_ ddanfonwyd i'n ham- 
ddiffyn, dyn tra gwrol a nodedig am ei gywrein- 


tesni, neu ragfynegi pethaui | 


| gyfnewidiad gyda golwg ar un o honynt. 


| ymostyngiad ynddo. 


rwydd mewn saethyddiaeth. Fel yr oedd am 
ryw o honom yn cydymdaith, rhyw ddaroganw 

yr hwn a gymerai arno ragfynegi llwyddiant neu 
aflwyddiant eîn taith, a orchymynodd ini oll 
sefyll yn llonydd, yr hyn a wnaethom. Ar hyn 
yr Iuddew a ofynai paham y safem? Gwel, ebe 
y gwr hysbys, gan ddangos aderyniddo. Os 
aros hwn-acw, rhaid i chwithau aros ; os aiff yn 

ei flaen, rhaid i chwithau fyned yn mlaen; ond 
os bydd iddo ehedeg yn ol, rhaid i chwithau 
ddychwelyd. Ar hyn, heb ddywedyd un gair, 

gollyngodd yr Iuddew saeth, a lladdodd yr 
aderyn: o ba herwydd llidiodd y dewin yn fawr 

wrtho: a chafodd yr Iuddew ganddo ef, ag am- 

ryw o'r fintai, dafod drwg, yn gerydd am ei 
ryfyg. Pa'm, atebai yr Iuddew, onid ydych yn 

wallgofus am glebran cymaint yn nghylch ader- 

yn gwirion? Ac y mae y creadur truenus acw, 

ebe ef, yn cymeryd arno ddywedyd ein tynged 

ni,yr hwn ni wyr ei dynged ei hun. _ Pe gallasai 
yr aderyn hwn ragfynegi da a drwg, buasai yn 
ymgadw o'r fan hon rhag ofn cal ei ladd â saeth 
Mosolam yr Iuddew.” Prideaur, vol. I., Book 
viil., p. 543. 

DAROGANWR, (darugan) dewin, brudiwr, 
gwr hysbys, darllenwr tynged, neu ddywedwr 
tesni. 

DAROSTYNGIAD, (darostwng) gostyngiad, 
iselhad, tlodiad. 

Y mae gwahaniaeth mawr rhwng darostyngiad 
a gostyngeiddrwydd. Y gwrthwyneb i godiad, 
neu ddyrchafiad, yw darostyngiad ; ond y gwrth- 
wyneb i falchder yw gostyngeiddrwydd. Y 
mae eisteddfod yr olaf yn y meddwl a'r ymddyg- 
iadau; ond eisteddfod y blaenaf yn y sefyllfa a'r 
amgylchiadau. Y mae y naill yn cynwys meddwl 
isel, ac ymddygiadau cyfatebol; a'r llall yn 
cynwys sefyllfa ac amgylchiadau isel, pa un 
bynag ai bod y meddwl a'r ymddygiadau yn cyd- 
daro neu beidio. Y mae y naill yn gyffredin, er 
nad bob amser, yn anfoddol o du ei ddeiliad ; a'r 
llall yn wastad yn wirfoddol. Y mne gostyng- 
eiddrwydd yn gweddu dyrchafìad yn gystal a 
darostyngiad; ond nid yw dyrchafiad a daros- 
tyngiad mewn un wedd yn cytuno â'u gilydd, 
gan fod y naill o angenrheidrwydd yn gwrthod, 
neu gau allan y llall. 

Gellir dywedyd yr un pethau yn mherthynas 
i ymostyngiad a darostyngiad. Y mae ymos- 
tyngiad o angenrheidrwydd, yn wirfoddol, a 
hyny bob amser: ond nid yw darostyngiad o 
angenrheidrwydd felly un amser. Y imae daros- 
tyngiad, o angenrheidrwydd, yn cynwysneu yn 
rhagdybied iselhad neu dodiad, neu ryw gyf- 
newidiad er gwaeth yn sefyllfa ac amgylchiadau 
ei ddeiliaid; ond nid yw ymostyngiad yn rhag- 
dybio nac yn cynwys dim o'r fath. Gall dyn 
g4mostwng heb gyfnewid dim o ran ei sefyllfa na'i 
urddas; ond ni all ddurosíwng heb fyned tan 
Y mae 
brenin yn gmostwng wrth siaral â chardotyn, 
neu weini iddo; ond nid yw wrth hyny yn ei 
ddarostwng ei hun, gan ei fod yn cadw ei sefyllfa 
a'i urddas, sef yn âros o hyd yn frenin. Nid yw 
gwneuthur felly yn ddarostyngiad, er_ei fod yn 
Ond pe gwnelid ef yn gar- 
dotyn, byddai hyny yn ddarostyngiad iddo; neu 


| pe deuai yn gardotyn, byddai yn ddarostyngiad 


DAR 


12 


DAR 


ynddo. Gall ymostwng a chadw ei urddas; ond 
ni all ddarostwng a'i gadw. â 

Gan fod darostyngiad o angenrheidrwydd, yn 
cynwys iselhad neu dlodiad, y mae yn canlyn fod 
Duw yn analluog o ddarostwng ei hun, na chael 
ei ddarostwng gan eraill. Bôd anfeidrol ber- 
ffaith, annibynol, tragywyddol, ac anghyfnewid- 
iol, yw Duw. Y mae efe gan hyny yn analluog 
oiselhad na thlodiad; ac o ganlyniad, o ddaros- 
twng,na chael ei ddarostwng. Nid eddas gan 
hyny dywedyd am Dduw, “ Ei fod yn es ddaros- 
lwng eì hun.” Gall ymostwng, ond nid all dda- 
rostwng; o herwydd y rhesymau a nodwyd yn 
flaenorol. 

Gan mai ““Y gwir Dduw a'r bywyd tragy- 
wyddol” yw Crist, y mae yn canlyn nas gallasai 
fel y cyfryw ddarostwng ei hun, na chael ei 
ddarostwng gan eraill ; ac o ganlyniad, nad addas 
dywedyd' “Iddo ddarostwng eì hum ìi gymeryd 
natur dyn.” Ymostyngodd i hyny, ond ni dda 
rostyngodd ; canys cadwodd eì urddas—arosodd 
yr hyn oedd, er iddo ddyfod yr hyn nad oedd. 
Wedi iddo ymuno â dynoliaeth y dechreuodd 
gyrfa ei ddarostyngiad. Cyn hyny nis gallasai 
ddarostwng ei hun mwy na dyoddef neu farw. 
Tebyg fod Paul yn golygu dysgu hyny wrth 
ddywedyd, ““ A'i gael mewn dull fel dyn, efe a'i 
darostyngodd ei hun, gan fod yn ufydd hyd 
angau, ïe, angau y groes,” Phil.ii. 8. 

DAROSTYNGIAD CRIST, a arwydda y 
cyflwr isel, tlawd, a gofidus ag y bu efe ynddo 
ar y ddaear, dros ysbaid amser cyflawniad ei 
ymrwymiadau cyfryngol. 

Yn mherthynasi ddarostyngiad ein Harglwydd 
Iesu Grist, gellir sylwi, yn 1. .E; fod yn wirion- 
eddol. Nid mewn enw ac ymddangosiad yr 
oedd, ond mewn gweithred a gwirionedd. Nid 

w yr ymadroddion, “ Gan gymeryd arno 
agwedd (pop) gwas—a wnawd yn nghyffelyb- 
iaeth (ouolepart) dynion—a'i gael mewn dull 
(cynpart) fel dyn,” yn cynwys nad oedd yn wir 
was, ac yn wir ddyn: end na pheidiodd a bod yn 
Arglwydd pawb oll wrth gymeryd arno agwedd 
gwas; na bod uwchlaw pawb yn Dduw bendig- 
edig yn oes oesoedd wrth ddyfod yn ddyn; ac 
hefyd, mai yn nghyffelybiaeth. cnawd pechadurus, 
er nad gn nghyffelybiaeth cnawd, y cafwyd ef. Y 

mae y Tad yn eialw fy Ngwas, Esa. xlii. 1; ac y 
' mae yntau yn cydnabod ei fod felly, Ioan ix. 4. 
Gelwir ef y dyn Crist Iesu, 1 Tim. ii. 5 ; ac yn 
Fab y dyn 71 o weithiau; sef 67 o weithiau gan- 
ddo ef ei hun, a phedair gwaith gan eraill ; hyny 
yw, unwaith gan Daniel, unwaith gan Stephan, 
a dwy waith gan Ioan y duwinydd. Nidrhith 
corff oedd ganddo, fel y tybia y Satumniaid; ac 
nid mewn ymddangosiad y dyoddefodd ac y bu 
efe farw, fel yr haerai y Basilidiaid a'r Docet- 
iaid, ond mewn gweithred a_ gwirionedd; pe 
amgen, rhaid fyddai caniatau yr hyn oedd yn 
llwyr analluadwy, sef i'w holl synwyrau dwyllo 
Mair a Joseph, a miloedd eraill, dros ysbaid 33 
o flynyddoedd! 2. ollol. Wrth ddywedyd felly 
ein meddwl yw, iddo ei ddarostwng ei hun yn 
mhob ystyr yr oedd yn alluadwy iddo wneuthur 
hyny. Ganwyd ef mewn lle gwael ac anenwog, 
Math.ii.6; Lucii. 12; o forwyn gyffredin ei 
hamgylchiadau, os nad isel a thlawd, Luc ii, f 


24; ac yr oedd yn ddarostyngedig i holl lesgedd 
a phoenau y cyflwr mabanaidd, yn nghyd a holl 
wendidau dibechod y natur ddynol, Bsa.liií. 
3, 4; Rhef. viii. 3; Heb.iv. 15. Yn ei ieu- 
euctyd yr oedd yn ddarostyngedig i'w rieni, Luc 
ii. 5l. Treuliodd yn nghylch deng mlynedd ar 
hugain oi fywyd yn anghyoedd; a thebyg ei 
fod y rhan fwyaf o'r amser hwnw yn enill ei fyw- 
oliaeth, ac yn cynhorthwyo eirieni, trwy weithio 
sa ryddiaeth a'i ddwylaw ei hun, Marc vi. 3. 
Wedi iddo ymddangos yn gyhoeddus fel athraw, 
nid oedd ganddo le i roddi ei ben i lawr, na modd, 
mewn cysylltiad a'i ddysgyblion, i dalu arian y 
deyroged heb wneuthur gwyrthiau, Luc ix. 58 ; 
Math. xvii. 24—27. Cafodd ei demtio gan 
ddiafol a dynion, Math. iv. 1l—l11; xxi.15 -22; 
ei gam gyhuddo o amryw bethau, Math, ix. 19 ; 
xii. 24; Luc xxiii. 2; ei fradychu gan Judas, 
Íath. xxvi. 46—90; ei.wadu gan Pedr, Math. 
xxvi. 69—75; ei adael gan ei ddysgyblion, 
Math. xxvi. 56; ei ddiystyru, trwy bocri yn ei 
wyneb, ei gernodio, a'l daro a gwiail, neu a 
chledrau dwylaw, Math. xxvi. 67; ei euogfarnu 
ar gam, Luc xxiii. 24; ei fflangellu, Marc xv, 
15; ei wawdio mewn gair ac ymddygiad, cyn ac 
wedi ei groeshoelio, Marc xv. 17—20, 28—32; 
ei groeshoelio rhwng dau leidr, fel pe buasai efe 
y gwaethaf o honynt, Marc xv. 24 —28; a'i ym- 
ddifadu o wyneb ei Dad, tra yr oedd yn dyoddef 
a marw, Math. xxvii. 46. Fel hyn y dyoddef- 
odd yn ei gorff ac yn ei enaid, yn ei enw da ac 
yu ei amgylchiadau; ac felly darostyngodd ei 
hun yn ìnhob ystyr ag yr oedd yn ddichonadwy 
iddo wneuthur. 3. 4mfeidrol. Ymddengys hyn 
wrth ystyried pwy ydoedd; yr hyn y daeth; yn 
nghyd ar pethau a ddyoddefodd, Phil.ii. 6, 8. 
4. Gwirfoddol, Phil.ìi. 8. 5. Anhebgorol angen- 
rheidio, ar y dybiaeth o'n haechydwriaeth ni, a'i 
ymrwymiad yntau; a hyny er cyflawni bwriadau 
Duw, a phroffwydoliaethau a chysgodau yr Hen 
Destament, Act. ii. 23, 24; Ps. xl. 6, /, 8; Luc 


.xxiv. 46; Ioani.l7, 45; Col.ii. 17; er mawr- 


hau y gyfraith, a'i gwneuthur yn anrhydeddus, 
Esa. xlii. 21; Rhuf. x. 4; er gadaelini esiampl 
berffaith a dihalog o amynedd dan groesau a 
dyoddefiadau, I Pedrii. 21—23; ac yn bendi- 
faddeu, er caffael iechydwriaeth, neu dragwyddol 
a pherffaith waredigaeth i'r rhai oll a ufyddhant 
iddo, oddiwrth bechod a'i holl annymunol gan- 
lyniadau, Heb.ii. 10; v. 9; ix. 11—14.  Giâll's 
Body of Div. vol. ii. p. 68. Brown's Compendiwn, 
p. 957. Ridgley's Body of Div. guest. 48. 
Dwights Theo, vol. ii. ser, 42. 

DARPARIAETH, (dar-par,) arlwy, neu bar- 
otoad blaenllaw ar gyfer rhyw bersonau neu am- 
gylchiadau. 

Gelwir yr efengyl a bendithion iechydwriaeth 
gydag addasrwydd neillduol, yn ddarpariaeth 


Duw ar gyfer dynion colledig. “Y pethau a 


ddarparodd Duw i'r rhai a'i carant ef,” ydynt ; 
ac y maent yn mhell uwchlaw deall dynion ac 
angylion, Esa. lxiv, 4; 1 Cor. ii. 9. 

DARPARU, (dar-par,) parotoi yn mlaen 
llaw, rhagarlwyo. 

Y mae Duw, trwy weinidogaeth ei air, ei ys- 
bryd, a'i ragluniaeth, yn darparu pobl i'w was- 
anaeth a'i ogoniant, ac i'w dragwyddol fwynhau, 
Luci: 17; Trwy ffydd, Noe, wedi ei rybuddio 


o 
U 


DAT 


1 


3 


DAT 


gan Dduw am y pethau nis gw«lsid eto, gyda 
pharchedig ofn a ddarparodd arch ìi achub ei dy ; 
trwy yr hon y condemniodd efe y byd, ac a 
wnaethpwyd yn ctifedd y cyfiiwnder sydd o 
ffydd,” Heb. xi. 7.. Yr oedd y weithred bon o 
eiddo y gwr duwiol, yn bortread nodedig o fywyd 
gwir dduwiol neu grefyddol; yr hwn sydd yn 
effaith ffydd yn nhystiolaeth Duw yn ei air, yn 
cyfodi oddiar ofn parchus yn y g.lon tuag at 
Dduw; ac fel gwaith Noe yn darparu yr arch, 
yu orchwyl personol, mawr, costus a chaled, gu- 
falus, anhebgorol angenrheidiol, buddiol yn y 

. diwedd, ac yn effeithio yn dda neu ddrwg ar 
eraill, yn ol fel y byddont yn teimlo ac ymddwyn 
yn ei wyneb, a thuag ato. 

DARPAR-WYL, (Gr. rapacxevn, parasceuê,) 
y dydd o flaen yr wyl, sefo flaen y Sabbath, 
canys y Sabbath oedd yr wyl arbenicaf o'r 
gwyliau Iuddewig; a dywedir na byddid yn 
galw y dydd o flaen un wyl arall feìly, oni bydd- 
ai y cyfryw wyl yn dechreu ar y Sabbath. 

Yr oedd nos y Sabbath yn dechreu gyda'r 
blaenaf o'r ddau hwyr [uddewaidd, oddeutu tri 
o'r gloch y prydnawn, yr hwn ydoedd amser y 
prydnawnol aberth, ac yn parhau hyd ostyngiad 
haul. Hwn hefyd a elwir y darpar wyl, am y 
byddai y bobl y pryd hwnw yn gadael heibio eu 
gorchwylion cyfiredin, yn trin eu hymborth, ac 
yn parotoi yr hyn oll oedd angenrheidiol gogyfer 
a chadw yr orphwysfa Sabbathol yn iawn. Rhai 
yn wir a dybiant fod y ddarpar wyl yn cynwys 
y dydd oflaen y Sabbath yn gyflawn; ac y mae 
yn rbaid cyfaddef fod y pwnc yn gorwedd mewn 
cryn dywyllwch. Ond y peth mwyaf tebygol 
ydyw, fod y ddarpar-wyl yn dechreu am dri o'r 
gloch ; er fod yr holl ddiwrnod weithiau yn cael 
eìialw felly,  Oarpenter's Popular Introduction, 
pp. 441, 442. 

DATGUDDIAD, (dad-cuddio,) amlygiad o 
bethau cuddiedig, mewn gair neu ysgrifen.  Cy- 
mhwysir y gair yn yr ysgrythyrau santaidd, at 
unrhyw amlygiad goruchnaturiol o rywbeth 
cuddiedig, wedi ei wneuthur gan Dduw, i ryw 
berson, pa un bynag ai trwy freuddwyd, gweled- 
igaeth, llewyg, &c., y byddai yn cael ei eífeithio. 
Fel hyn y mae Paul yn sicrhau, mai trwy ddat- 
guddiad uniongyrchol oddiwrth Dduw y derbyn- 
iodd efe yr efengyl yr oedd yn ei phregethu, 
Gal. i. 11, 12; yn nghyd a hanes sefydliad 
cyntefig y swper santaidd gan Grist, 1 Cor. ix. 
23. Hefyd, y mae yn tystiolaethu mai yn ol 
datguddiad yr aeth efei fyny i Jerusalem, gyda 
Barnabas a Thitus, yn mhen pedair blynedd ar 
ddeg wedi ei droedigaeth, i fynegu i'r rhai oedd 
yno yr efengyl oedd efe yn ei phregethu yn 
mhlith y cenhedloedd, Gal.ii. 1, 2. 

DATGUDDIAD DWYFOL, un o enwau cy- 
ffredin yr holl ysgrythyrau santaidd, y rhai a 
elwir felly, nid yn unig oblegyd mai Duw yw eu 
hawdwr, ond hefyd am eu bod yn cynwys am- 
lygiad o bethau cuddiedig wedi myned heibio, 
yn bod, ac i ddyfod, y rhai nid oedd yn alluadwy 
i ddynion eu gwybod heb y cyfryw amlygiad. 
Bwriadau tragwyddol Duw; hanes creadigaeth 
y byd; dirgelwch Duw, a'r Tad, a Christ, neu 
athrawiaeth y Drindod mewn Undod; yn gystal 
a'r “ pethau sydd raid eu bod ar ol hyn,” y rhai 
sydd wedi eu mynegu yn y Bibl, ydynt bethau 


nas gallase'n eu gwybod heb ddatguddiad union- 
gyrchol oddiwrth Duw, Col.ii. 2; Dat.iv. 1. 

Bod datguddiad dwyfol nid yn unig yn fuddiol, 
ond hefyd yn dra angenrheidiol, fel arweinydd 
dyogel yn achosion crefydd, sy eglur oddiwrth 
annigonolrwydd ymdrechion mwyaf llwyddianus 
rheswm naturiol ì ddarganfod y pethau anhep- 
gorol angenrheidiol i'w gwybod, eu credu, au 
gwneuthur genym er ein dedwyddwch diddiwedd. 
Os oedd yr hen athronwyr, wedi eu holl ym- 
chwiliadau, yn analluog i ddarganfod yn mha 
fodd yr oedd Duw i gael ei addoli, ac yr oedd 
pechaduriaid i gael eu cymodi ag ef; os nad 
dichonadwy iddynt hwy ydoedd dyfod i hollol 
sicrwydd yn nghylch anfarwoldeb yr enaid, 
a chyflwr o gosb a gwobr mewn byd i ddy- 
fod, y rhai ydynt y prif anogaethau i ufydd- 
dod moesol a chrefyddol; os oedd tybiau yr 
athronwyr o barth y pethau mwyaf pwysig mewn 
crefydd yn amrywio cymaint oddiwrth eu gilydd, 
fel yr oeddynt yn hytrach yn terfysgu dynolryw, 
nag yn eu haddysgu gyda golwg ar eu dyled- 
swydd; os nad oedd gan un o bonynt awdurdod 
mewn modd arbenig 1 sefydlu ffurf neillduol o 
ddyledswydd; os oedd y byd paganaidd, a'r rhan 
amlaf o lawer o ddynion, dros amryw oesoedd, 
o dan addysg a dysgyblaeth yr athronwyr, yn 
parhau yn weithredol mewn cyflwr o eilunaddol- 
iaeth, aflendid, annuwioldeb, ac anfoesoldeb o 
bob math; os fel hyn yr oedd pethau yn sefyll, 
(ac medd ef, nid oes un lle i ameu,) yna y can- 
lyn y buasent dan angenrheidrwydd, heb gy- 
mhorth datguddiad dwyfol, i aros o hyd yn yr 
un cyflwr o anwybodaeth a llygredigaeth. Mewn 
gwirionedd, mae yn hollol afresymol i dybied y 
gallasai athronyddiaeth, na dim heblaw datgudd- 
iad dwyfol, eu cynhysgaeddu hwynt â'r cy- 
nhorthwy angenrheidiol. Yr hen athronwyr a 
ganfyddent yn eglur radd fawr o dywyllwch, 
awybodaeth, a llygredigaeth yn meddyliau dyn- 
ion; ond nid oeddynt yn medru cael allan un 
feddyginiaeth ar eu cyfer. Herwydd hyn yr 
oedd Socrates a Phlato, dau o'u penaethiaid, yn 
anobeithio yn hollol am. adferiad dyn o gyfeil- 
iornad a llygredigaeth, heb gynhorthwy arbenig 
oddiwrth Dduw. 

Y mae yn hollol annichonadwy i'r neb a gredo 
fod Duw, a'i fod yn fod hollalluog, hollwybodol, 
ac anfeidrol ddoeth, i ameu nad oedd yn allu- 
adwy i'r fath un roddi amlygiad o'i ewyllys i 
ddynolryw, a hwnw wedi ei hollol gadarnhau, 
fel yn deilliaw oddiwrtho ef, naill ai trwy wyrth- 
iau, a rhagfynegiadau o bethau dyfodol, neu ryw 
brofion eraill; o herwydd byddai ameu hyny, 
nid yn unig yn wadiad rhinweddol o'r bôd o 
Dduw, ond hefyd yn wrthwynebiad i'r gredin- 
iaeth gyffredinol o gyfrinach rhwng Duw a dyn- 
ion ag ydym yn gael fod yn ffynu yn mhob 
gwlad. Y mae hyn, o leiaf, yn cynwys golygiad 
cyffredinol dynolryw yn mherthynas i'r posibl- 
rwydd o'r fath beth ; ac os bydd i ni ystyried y 
tybiau cyfeiliornus a llygredig oedd gan y byd 
am Dduw, ei addoliad, a'r ufydd-dod dyledus 
oddiwrthynt iddo, y.mae yn eithaf cydunol a'n 
golygiadau naturiol nì ar ddaìoni a doethineb 
Duw, i dybied y buasai efe yn caniataui ddyn- 
olryw helaethach datguddiad, yr hwn a fuasai 
yn eu cynhysgaeddn ag eglurach gwybodaeth, 


DAT 


ôl4 


DAT 


ac ystyriaeth rymusach o ddyledswydd, oddi- 
gerth i ni dybio ei fod wedi eu llwyr roddi hwynt 
ifyny. Y maey rhai a dybiant y buasai yn 
fwy cyson â daioni a doethineb Duw, ganiatau 
i ddynion o'r dechreuad un rheol sicr, yr hon a 
fuasai yn gyfarwyddyd digonol i'r holl genhedl- 
aethau dyfodol, a bod yr angenrheidrwydd o 
ddatguddiad adnewyddol yn tybio diffyg gwy- 
bodaeth arhagolwg yn y Goruchaf, yn anghofio 
fod dyn wedi ei gyfansoddi ar y cyntaf yn rhydd- 
weithredydd, ac fel y cyfryw fod yn alluadwy 
iddo wneuthur da neu ddrwg yn ol ei ddewisiad 
eihun. Wedi i holl ddynolryw syrthio i gyflwr 
llygredig a thruenus, yn sicr, nid ydoedd yn 
annheilwng o gymeriad doeth a daionus y Gor 
uchaf, i'w haddysgu trwy ddatguddiad neillluol 
yn nghylch y ffordd y gallasent gael gwaredig- 
aeth allan o hono, ac y gallasai natur gael ei 
hadnewyddu, a hwythau eu hadferyd i'w ffafr ef, 

Nid anfuddiol yw crybwyll am fawr ynfyd- 
rwydd a rhyfyg y rhai hyny a dybiant eu hunain 
yn rhydd i ddiystyru datguddiad yr efengyl, hyd 
nes y gwelo Duw yn addas roddi boddlonrwydd 
iddynt hwy, paham na ddarfu iddo wneuthur yn 
gynt, a phaham na chynysgaeddodd holl 
ddynolryw ag ef ar yr un pryd; fel pe byddai ef 
yn gyfrifol i ni am ei weithredoedd, ac fel pe 
byddem ni at ein rhyddidi wrthod y breintiau 
a'r gwaredigaethau y byddo efe yn eu cynyg i 
ni, oblegyd nad ydynt yn dyfod ar y pryd, ac yn 
y dull y dygwyddo i ni farnu yn addas. Cystal 
y gallai y cyfryw ofyn, paham y gwnaeth efe ni 
yn ddynion ac nid yn angylion? paham na ddyg- 
odd efe ni i'r byd yn y cyflawn fwynhad o'n syn- 
hwyrau rhesymol ? paham naroddodd yr unrhyw 
alluoedd a chyfleusderau i holl ddynolryw a'u 
gilydd i wybod eu dyledswydd? a phaham y 
mae efe wedi sefydlu amryw raddau o ddedwydd- 
wch mewn byd i ddyfod ? 

Nid llai afresymol yw y rhai a_ddadleuant y 
dylasai datguddiad gael ei wneuthur i bob dyn, 


ac yn mhob oes. Canys rheol dyledswydd sydd | 


yr un, a'r un peth i bawb yn mhob oes; a phan 
unwaith y rhodder prawf sefydlog o wirionedd a 
chyfeiliornad, ei fod yn brawf hollol bob amser 
ac yn mhob lle, ar y dybiaeth ei fod wedi ei gad- 
arnhau yn ddigonol fel prawf o ddwyfol sefydl- 
iad. Gan mai felly y mae yn bod yn yr am- 
amgylchiad dan sylw, gan fod Duw wedi rhoddi 
sicrwydd digonol i foddloni pob meddwl rhesym- 
ol a diragfarn o ddwyfol awdurdod yr efengyl, y 
mae yn hollol afresymol i dybied ei fod dan 
rwymau i ganiatau i bob oes a gwlad olygfa 
newydd o wyrthiau newyddion, yn unig i fodd- 
hau annhegwch a chyndynrwydd y rhai a dder- 
byniasant sicrwydd digonol eisoes, ac nis mynant 
eu hargyhoeddi. “Os na chredant i Moses a'r 
proffwydi, ni chredant chwaith pe codai un oddi- 
wrth y meirw.” _ Y mae ysbryd anffyddiaeth yn 
rhy galed ìi bob rhesymau a phrawfiadau; ac y 
mae yr Iuddewon yn dystiolaeth dragwyddol nad 
yw bod yn llygad-dystion o wyrthiau o fawr 


bwys i'r cyfryw ag ydynt wedi hollol benderfynu | 


aros yn anghredwyr. 
Pe byddai yn ddichonadwy i/ryw athronydd 
ymlid ymaith yr amheuon sydd yn gorchuddio 


crefydd natur i foddlonrwydd iddo ci hun, eto | 


gallai fod yn ddiffygiol o duedd ; neu os byddai 


| Ioan arall ond Ioan yr efengylwr. 


yn meddu hwnw, rhaid y byddai yn ddiffygiol o 
fodd i beri i eraill fabwysiadu ei olygiadau, ac 
felly i gyfranogi oi hyfrydwch. Neu pe byddai 
alluadwy i sefydlu, gosod i lawr, ac addysgu 
prif bynciau crefydd a moesoldeb yn y modd 
mwyaf eglur a mynych, eto byddai yn anhawdd, 
os nid yn annichonadwy, sicrhau yr ymarferiad 
o honynt. Dichon cysawd o foes-ddysgeidiaeth 
gael ei hystyried gan y rhai cyfarwydd ynddi, 
yn dra chywrain ; ond y mae yn beth hollol an- 
sicr pa un a fydd iddynt ei mabwysiadu yn rheol 
ymddygiad neu beidio; ac y mae esiampl pob 
oes yn dangos yn eglur pa mor anobeithiol ydyw 
y derbynir unrhyw gysawd gan ddynion megys 
yn rhwymedig arnynt. Ie, pe byddai iddi gael 
ei chyfnerthu â dynol gyfreithiau, purhai ì fod 
yn aneffeithiol; canys annichonadwy i unrhyw 
awdurdod wladol, er iddi allu atal troseddau 
cyhoeddus, achosi unrhyw weithred a fyddo yn 
wirioneddol a hanfodol rinweddol. Gan hyny, 
rhaid yw naill aii Dduw ei hun gyfryngu, gan 
ein hanrhydeddu ni â rheolau rhinwedd, ac an- 
ogaethau i'r cyflawniad o honynt ag y byddo yn 
anhawdd eu gwrthsefyll, neu ynte i'r byd suddo 
o angenrheidrwydd, ddyfnach ddyfnach i bechod 
a thrueni. Caniatau yr olaf fyddai gwadu nad 
yw y Goruchaf yn gofalu dim yn nghylch ded- 
wyddwch dynion. Gan fod Duw gan hyny yn 
fod o ddaioni, trugaredd, a chymwynasgarwch 
anghydmarol, y mae yn canlyn, gan fod goleuni 
natur yn annigonol, a bod dynolryw mewn pcr- 
ygl o gael eu colli mewn anwybodaeth, anghre- 
fyddolder, ac eilunaddoliaeth, i fod yn beth 
dysgwyliadwy o leiaf, y buasai Duw yn cyf- 
ryngu trwy addysg anghyffredin, trwy esiamplau 
cyffrous o farn neu drugaredd, trwy fynegiadau 
proffwydoliaethol o bethau i ddyfod, hyny yw, 
trwy ddatguddiad goruchnaturiol o'i ewyllys, a - 
hyny gyda golwg ar ein haddysgu yn well yn 
mherthynasi'w gymeriada'i berffeithderau ei,hun, 
i'n cymeriadau ein hunain—ireol ein dyledswydd 
—aci'r modd i ni gyrhaeddyd ei heddwch a'i 
ff:fr, a bod yn ddedwydd am amser a_thragwy- 
ddoldeb. Gregory's Lelters on the evìdences, &c., 
of the Christian Religion, vol. ì. pp. 26, 21. 
Warner's. System of Div. and Mor. vol. ì., 
pp. 91—96. 

DATGUDDIAD IOAN, Gr. AmoxaXMvyac, 
apocalypsis, enw y llyfr olaf yn y Testament 
Newydd. 

Y mae cryn ddadl wedi bod er ys oesoedd yn 
ol, yn mherthynas i ddwyfol awdurdod ac aw- 
dwr y llyfr hwn, Rhai a'i priodolent i Cerinth- 
us yr arch-heretic; ond y mae yn eglur mai 


| Ioan mab Zebedeus, a brawd Iago, neu Ioan yr 


efengylwr, oedd ei awdwr, neu yn hytrach ei 
ysgrifenydd ; a hyny, nid yn unig oblegyd ei 
fod yn ei alw ei hun yn Ioan gwas Crist, 
(pen.i.l, ond hefyd oblegyd ei fod yn sicrhau 
mai pan oedd efe yn alltud yn ynys. Patmos, am 
air Duw, ac am dystiolaeth Iesu Grist, y cafodd 
y datguddiad cynhwysedig ynddo, (pen. i. 95) 
ac nad yw yr amgylchiad hwn yn cytuno ag un 
Heblaw 
hyny, y mae yr enghreifftiau o gydffurfiad mewn 
Synwyr ac ymadrodd-sydd ynddo, âg ysgrifen- 
iadau eraill Ioan, yn profi yr un peth; yn neill- 
duol yr ymadrodd gorchfygu y byd—gorchfygu yr 


DAT 


315 


DAW 


un drwg—a'r hwn sydd yn gorchfygu, y rhai yd- 
ynt nid yn unig ymadroddion cyffelyb, ond hefyd 
priodoli Ioan yn unig yn mhlith yr ysgrifenwyr 
ysbrydoledig. Cymhara Ioan xvi. 39; 1 Ioan 
ìn. 19, 25 ìvo45/ v145054.Dat.ii 7, Ll, 17,20; 
ìii. 5, 12; xxi. 7. Heblaw hyny, yr oedd yn 
cael ei dderbyn yn gyffredinol fel gwaith ysbryd- 
oledig yn y beif eglwys. Y mae mewn modd 
arbenig yn cael ei ddyfynu fel y cyfryw gan 
Justin Martyr, Irenaeus, a Polycarp, yn yr ail 
ganrif; a thybir, gyda llawer o reswm, ei fod yn 
adnabyddus fel y cyfryw i Hermas a_ Phapias, 
yn gynarach eilwaith na hyny, gan fod yn eu 
“ gweithion hwynt amryw ymadroddion, tebygol, 
a gymerwyd allan o hono. Y mae Syr Isaac 
Newton yn sylwi, nad oes un o lyfrau santaidd 
y Testamant Newydd wedi 'ei gadarnhau cystal 
a'r Datguddiad, ac na chafodd un o honynt ei 
esbonio mor gynar ag ef. Yn annibynol ar y 
y tystiolaethau hyn, y mae y llyfr ei hun yn 
cynwys profion anwadadwy o ysbrydoliaeth, sef 
lluosogrwydd ac eglurder y proffwydoliaethau y 
mae wedi ei lenwi o honynt; llawer o'r rhai 
ydynt eisoes wedi eu cyflawni. 

Yn ml.erthynas i'r amser y cafodd ei ysgrif- 
enu, y mae dysgedigion yn amrywio cryn lawer 
yn eu barn. Rhai a dybiant ei fod yn mhlith y 
blaenaf o lyfrau y Testament Newydd; ac eraill 
a honantmai yr olaf ydoedd. Grotius, Syr Isaac 
Newton, Michaelis, Esgob Newton, a Dr. Til- 
loch, a'i priodolant i deyrnasiad Claudius neu 
Nero. Mill, Lardner, Bengelius, Woodhouse, 
Horne, Townsend, ac eraill, a ddadleuant iddo 
gael ei ysgrifenu yn nheyrnasiad Domitian, B.A. 
96, neu 97. Y dyb ddiweddaf sydd yn cytuno 
oreu â llais hanesyddiaeth, ac yn wir yn unig â 
chynhwysiad y llyfr.. Dywed Mr. Lampe, * Fod 
hynafiaeth yn hollol gytuno i Ioan gael ei ddeol 
'i Patmos trwy orchymyn Domitian.” Oddiwrth 
y llyfr ei hun, ymddengys fod eglwysi yn han- 
fodi yn Asia pan y cafodd ei ysgrifenu, ac yn 
flaenorol i hyny, oblegyd y mae Ioan yn eu 
ceryddu am feiau nad allasent ddygwydd yn 
ddisymwth ynddynt. Yr oedd eglwys Ephesus 
wedi ymadael a'i chariad cyntaf; ac yr oedd gan 
eglwys Sardis enw o fod yn fyw, ac wele, marw 
ydoedd. Nid oedd eglwys Ephesus wedi cael ei 
sylfaenu gan Paul cyn diwedd teyrnasiad Clau- 
dius ; ac yn 6l neu 62 y mae efe yn ysgrifenu 
ati o Rufain, gan ganmol ei ffydd a'i chariad, 
Eph.i. 15. Yr oedd y Nicoliaid yn hanfodi fel 
plaid pan yr ysgrifenwyd y Datguddiad, canys 
y maent yn cael eu henwi yn benodol ynddo; 
ond nid oeddynt yn hanfodi pan ysgrifenodd 
Pedr ei ail epistol, yr hwn a ysgrifenwyd ar ol 
y flwyddyn 60; na phan yr ysgrifenodd Judas 
ei lythyr, sef oddiamgylch dinystr Jerusalem gan 
Vespasian; canys y mae y ddau yn rhagddy- 
wedyd am danynt. Y mae yn amlwg oddiwrth 
amryw ranau o'r llyfr hwn, nad oedd un erled- 
igaeth wedi dygwydd yn y taleithiau pan yr ys- 
grifenwyd ef; ac y mae yn sicr na erlidiodd 
Claudius y Cristionogion, ac na chyrhaeddodd 
erledigaeth Nero y taleithiau. Ar y cyfan, y 
mae yn eglur, medd Dr. Lardner, i'r gweledig- 
aethau cynhwysedig yn y llyfr hwn gymeryd lle 
a chael eu cyhoeddi o gylch y flwyddyn o oed 
Crist, 95, 96, neu 97. 


Yn mherthynas i gynhwysiad y llyfr, y mae 
yn sicr fod y penodau blaenaf ynddo yn cynwys 
rhybuddion ac addysgiadau, i angylion, gweini- 
dogion, neu gynrychiolwyr saith eglwys Asia 
Leiaf, sef Ephesus, &. Y mae y 15 penod di- 
lynol, fel y tybir, yn cynwys darluniadau o'r 
erledigaethau yr oedd yr eglwys i'w dyoddef 
oddiwrth Rufain baganaidd a phabaidd ; a'r pon- 
odau canlynol ìi hyny hyd ddiwedd y llyfr, yn 
cynwys amlygiad o ddial Duw ar ei herlidwyr, 
yn neillduol Rhufain babaidd; gyda darluniad 
o sefyllfa dangnefeddus, lwyddianus, a gogon- 
eddus yr eglwys ei hunan mewn canlyniad 
i hyny. 

Y mae y Dr. Woodhouse yn gosod y rheolau 
canlynol i lawr, gyda golwg ar esbonio y Dat- 
guddiad. Yn l. Cymharer iaith, arwyddion, 
(symbols,) a phroffwydoliaethau y Datguddiad 
a'r un pethau mewn llyfrau santaidd eraill; ac 
na fydded i un esboniad gael ei gymeradwyo 
ond a fyddo yn cytuno â rhanau eraill o'r gair. 
2. Oni bydd iaith ac arwyddion y Datguddiad 
yn eglur alw am gymhwysiad gwahanol, na 
fydded i'r proffwydolaethau cynhwysedig ynddo 
gael eu cymhwyso ond yn unig at deyrnas gyn- 
hyddol Crist. 3. Y deyrnas y proffwydir am 
dani yn y llyfr hwn sydd deyrnas ysbrydol, ac 
nid tymhorol; am hyny y mae y proffwydol- 
iaethau perthynol iddi i'w hegluro yn ysbrydol. 
Rhyfeloedd, buddugoliaethau, chwyldroadau, 
helaethrwydd a chynydd gwladwriaethol, nid 
ydynt mewn un modd yn wrthrychau y pro- 
ffwydoliaethau Apocalyptaidd, yn mhellach nag 
y byddo yn ymddangos eu bod yn hwyluso.neu 
yn atal cynydd crefydd Crist, teyrnasiad priodol 
yr hwn sydd yn nghalonau a chydwybodau ei 
ddeiliaid. Y mae ei deyrnas ef yn myned rhag 
ei blaen pan y byddo egwyddorion Cristionogol, 
ffydd, cyfiawnder, a ehariad, yn lluosogi; ac yn 
cael ei hatal pan y byddo anwybodaeth, aflen- 
did, coelgrefydd eilunaddolaidd, a drygioni o 
bob math, yn amlhau. 4. Nid ydym ì gynyg 
at eglurhad neillduol o'r proffwydoliaethau hyny 
ag sydd yn aros heb eu cyflawni. 

Wrth derfynu, gellir sylwi fod Datguddiad 
Ioan wedi ei ysgrifenu yn yr un dull ac iaith a. 
phroffwydoliaethau Daniel; a pha rai y mae yn 
dal perthynas; a bod y cwbl yn nghyd yn 
gwneyd i fyny un broffwydoliaeth gyson, ac yn 
cyfeirio at yr amrywiol chwyldroadau a gymer- 
ant le yn yr eglwys a'r byd... Y mae y penodau 
diweddaf o hono hefyd yn eglur gyfeirio at y 
penodau diweddaf yn mhroffwydoliaeth Ezeciel; 
a'r naill yn gynhorthwyol yn eglurhad y llall. 
Carpenter's Popular Intro. pp 284—290. Ro- 
binson's Theo. Dict. article. Apocalypsis, 

DAWN, Heb. ìn, neten ; Gr. Ôavoc, danos , 
Llad, Donum ; rhad rodd, anrheg ; yn neillduol 
yr hyn a fyddo yn cymhwyso un ì ryw orchwyl 
arbenig, ac yn ei addasu i fod yn ddefnyddiol i 
eraill. Fel hyn sonir am ddawn canu; dawn 
gweddio; dawn pregethu; dawn cynghori, &c. 

Y mae dawn ac ysbryd yn ddau beth hollol 
wahanol. Gall y naill fod heb y llall. Y mae 
gan lawer un ddawn cânu, (llais a medr,) nad 
oes ganddo ddim ysbryd moli ; ac ar y llaw arall, 

mae &mbell un yn feddianol ar ysbryd 
bendithio Duw, nad oes ganddo na llais na medr 


DAW 


16 DEA 


i folianu yr Arglwydd yn gerddgar a soniarus. 
Peth i ni ein hunain rhyngom a Duw yw ysbryd 
canu a gweddio; ond peth i ni rhyngom a dynion 
yw y dawn. “' Chwenychwn y doniau goreu ;"” 
ond yn neillduol yr Ysbryd Glân. Cawn gadw 
hwn pan y collom y lleill; a gwna hwn ein cy- 
flawniadau a'n gwasanaeth yn dderbyniol ger bron 
Duw, pryd ma wna y lleill yn unig ond bod 
yn dderbyniol gyda dynion! Edr. ] Cor. xii. 7. 

Y mae pob math o ddoniau yn ddiwahaniaeth, 
yn dyfod oddiwrth Dduw, Iago. 17 ; a gellir eu 
dosbarthu yn ol eu hansawdd a'u graddau, i 
naturiol ac ysbrydol, cyffredinol ac anghyffredin- 
ol. Doniau maturiol ydynt y galluoedd, y 
cynheddfau, yr athrylith a'r medr ag y mae 
dynolryw wrth natur wedi eu cynhysgaeddu â 
hwynt, (rwy ba rai y maent wedi eu haddasu at 
wahanol alwadau, swyddau, gorchwylion, a 
gweithrediadau. Doniau ysbrydol ydynt y cym- 
hwysderau hyny ag y mae dynion yn cael eu 
cynhysgaeddu â hwynt, er eu haddasu at ryw 
wasanaeth crefyddol arbenig, megys canu, 
gweddio, pregethu, cynghori, &c. Y mae pob 
doniau ysbrydol, os nad naturiol hefyd yn deill- 
iaw oddiwrth ysbryd Duw. Cymharal Cor. xii. 
4; âg Ecs. xxxi. 2, 3; Barn. xiv. 6; xv. I4; 2. 
Cron. i, 10—12; Ezra i.1; Esa. xlv. I ; xlvi. 
11. Y mae hyn yn dangos y mawr berysl sydd 
o'u hesgeuluso a'u camddefnyddio, 1 Tim.iv. 
14. Doniau cyfredin ydynt y cyfryw a fwynheir 
gan ddynolryw yn mhob oes a gwlad: ond don- 
iau anghyffredin, ydynt y cyfryw a gyfyngir iryw 
amserau, megys doniau gwyrthiol gynt, (Edr. 1 
Cor. xii. 8—10,) neu radd helaethach nag arferol 
o ddoniau cyffredin. 

Y mae tri o bethau yn cael eu galw mewn 
modd arbenig yn ddawn Duw yn yr ysgrythyrau 
santaidd; Crist, yr Ysbryd Glân, a bywyd tra- 
gywyddol, Ioan iv. 10; Act. viii. 20. Y mae yr 
efengyl hefyd yn cael eì galw yn ras Duw, 
(nyxapuc r0v0eov,) yn aml, 2 Cor. vi. 1 4 o b0 
11; yr hyn sydd o'r un arwyddocad a dawn Duw, 
Sonir hefyd am ddawn perffaith, sef gras cad- 
wedigol, Iago i. 17; dawn cyfiawnder, sef y 
breintiau ysbrydol sydd yn deilliaw i ni trwy 
ufydd-dod a dyoddefaint Crist, yn neillduol cyí- 
iawnhad ger bron Duw, Rhuf. v. l7; ac am 
ddawn annhraethol, wrth yr hyn y meddylir, 
naill ai Crist, yr efengyl, yr Ysbryd Glan, neu 
yn hytrach gwaith gras yn nghalonau y Corinth- 
iaid, 2 Cor. ix. 14, 15, 

DAWNSWYR, (dawns,) plaid a gyfododd yn 
Aix-la-Chapelle, yn 1373, ac ymdaenodd oddiyno 
dros Leige, Hainault, a pharthau eraill o Fílan- 
ders. Yr oedd yn arferol yn eu plith fod amryw 
bersonau o'r ddau ryw, yn taro yn ddisymwth i 
ddawnsio, a hyny mewn modd cyhoeddus yn 
gystal a dirgel; ac wrth wneyd felly ymaflent 
yn nwylaw eu gilydd, a pharhaenti ymsymud 
gyda y fath fywiogrwydd, hyn nes cwympo yn 
nghyd yn farw ar y ddaear. Haerent eu bod yn 
cael eu hanrhydeddu â gweledigaethau rhyfedd 
fra y parhaent ìi ymsymud yn y dull rhag-gry- 
bwylledig. Crwydrent ole ile, mal y Fflangell- 
wyr ; ymddibynent am eu bywioliaeth ar gardota 
yn unig ; a thrinient yr offeiriadaeth a'r eglwys 
gyda'r dirmyg mwyaf. 

Yr offeiriaid a gyfrifent eu bod yn ddrwg eu 


hwyl gan gythraul, ac fel y dywedir, a gynhyg- 
iasent eu meddyginiaethu trwy swyngyfaredd ! 
Pa fodd bynag y mae M. Bonnet yn cynhysgaeddu 
eglwys Rhufain âg anrhydedd y dawnsiau sant- 
aidd hyn. Dywed F. Menestrier i'r côr (choir) 
ar y cyntaf gael ei gyfenwi felly, oblegyd mai y 
rhan hôno o'r egìwys ag y byddai yr offeiriaid yn 
cyd-ddawnsio ynddo ydoedd. Yr oedd dawnswyr 
crefyddol mewn bod yn mhlith y Brandoniaid 
yn Ffraine, mor ddiweddar a dechreuad y ddau- 
nawfed ganrif. Mosheim, v»l. ììi. p. 382. Burney's 
Fist. of Music, vol. ìi. p. 27. 

DEALL, (de-gall,) yr enaid yn amgyffred, neu 
yn iawn synied; neu y gellu hwnw o eiddo y 
meddwl dynol, trwy ba un y mae yn iawn farnu 
am wrthrychau, neu yn eu canfod y peth ydynt. 

Y gallu hwn o eiddo y meddwl dynol sydd yn 
cyfansoddi dyn yn greadur rhesymol; ac yw ei 
brif ragoriaeth fel y cyfryw. Er ei weithredu y 
mae yn rhaid iddo wrth wrthrychau, cyfleustra, 
a chyfryngau addas a digonoli'w canfod. Yn 
lyn y mae yn dygwydd ir meddwl. gyda golwg 
ar amgyffred, fel y maei'r llygad gyda golwg 
ar weled, Ŵr fod yr olaf wedi eì gynhysgaeddu 
gan y creawdwr bendigedig âgallu i ganfod, eto 
ni chenfydd ddim hebi wrthrychau gael eu gosod 
o'i flaen, ac heb oleuni digonol i'w canfod. Yn 
yr un modd, er fod y meddwl dynol wedi ei gyn- 
hysgaeddu â gallu i amgyflred, ni bydd iddo 
amgyffred dim, oddieithr fod gwrthrychau 
yn cael eu cyflwyno i'w sylw; a bod cyf- 
leusdra addas a moddion digonol yn cael eu 
caniatau iddo i'w canfod y peth ydynt. Pan y 
byddo felly os na chenfydd hwynt, y mae y bai 
yn gorwedd yn yr ewyllys; ni fyn eu hystyried ; 
ac y mae i'w feio o herwydd hyny, mewn cyf- 
atebolrwydd i'r rhwymau, y cymhelliadau, a'r 
anogaethau oedd arno i wneuthur felly. _ Edr. 
Ioan xv. 22; Rhuf.i. 21; 2 Pedriii. 5. Dyma 
oedd gwir sefyllfa yr luddewon o tan weinidog- 
aeth Crist a'r apostolion gynt; ac yw gwir 
sefyllfa trigolion gwlad yr efengyl eto. Y mae 
tuedd neu ogwydd meddwl at y pethau y gelwir 
y meddwl i'w hystyried, yn gymhorth mawriddo 
i'w hamgyffrud ; ond nid yw yn canlyn fod hyny 
yn angenrheidiol er ei osod tan rwymau i'w 
hystyried, ac o ganlyniad i'w hamgyffred; pe 
amgen ni byddai neb i'w feio am beidio ag 
ystyried neu amgyffred y pethau a cynhygiri'w 
sylw, ond a fyddo a thuedd atynt. Ar y cyfryw 
dybiacth, gras fyddai sylfaen dyl>dswydd, neu 
gyfrifoldeb ; a'r diffyg o hono, sef casineb at yr 
hyn sydd dda, a fyddai sylfaen dieuogrwydd; yr 
hyn sydd wrthun, ac eithaf afresymol, Y mae yn 
wir heb duedd, na bydd i neb iawn ystyried, nac 
iawn amgyffred pethau ysbrydol, er fod ganddynt 
gyfleustra a moddion digonoli hyny; ond nid yw 
hyn yn profi na ddylent, neu mewn geiriau eraill 
nad oes ganddynt alluoedd naturiol addasihyny; 
pe amgen profai ar yr un pryd nad oes arnynt 
rwymau, ac nad ydynt i'w beìo na'u cosbi am 
beidio. Nid yw 1 Cor. ìi. 14, yn gwneuthur dim 
meŵn gwirionedd yn erbyn yr ymresymiad 
hwn; oblegyd gwrthduedd y dyn anianol, neu 
anifeilaidd, (vywoc,) at bethau ysbrydol yw ei 
anallu i'w gwybod ; ac nìd bod y pethan, ynddynt 
cu hunain, allan o gyraedd eì amgyffrediad. 

Y deall neu yr amgyffrediad, a ddylai fod y 


DED 


ol 


7 DED 


gyneddf lywodraethol yn y dyn ; canys at hwn y 
mae Duw yn cyfeirio; ac â hwn yn flaenaf, ac 
yn fwyaf uniongyrchol, y mae yn ymwneyd trwy 
weinidogaeth ei air, Deut. lii, 29; Ps. l. 22; 
Hag.i. 5, /; 1 Tim. ii. 7; Heb. iii. 1; xii. 8; 
Act. xxvi. 17, 18. Heblaw hyny, ystyriaeth yw 
y cam cyntaf mewn cywir ddychweliad, Ps. cxix. 
59; Luc xv. 17, l8; ac argyhoeddiad yw y 
rhan gyntaf o'r greadigaeth newydd, Ioan xvi. 
7,8; Act.ii. 37. Ar y deall y mae yr Ysbryd 
Glân yn gweithredu gyntaf yn yr adenedigaeth, 
Eph. i. 17 —19; ac felly y mae yn ymddwyn 
tuag at ddeiliaid y gwaith fel creaduriaid rhesym- 
— ol, gan eu tueddu yn wirfoddol oddiar argyhoedd- 
iad meddwl, i gasâu pechod, i ffoi am noddfa at 
y gobaith a nsodwyd o'u blaen, i garu santeidd- 
rwydd, ac ymarferyd âg ef. “ Goleuni, (medd yr 
hen dduwinyddion iachusaf) oedd y peth 
blaenaf yn y greadigaeth gyntaf; ac yw y 
peth cyntaf yn y greadigaeth newydd;” a 
thybiem o herwydd y rhesymau a enwyd, eu bod 
yn dywedyd yn iawn; ac mai dyogelach yw 
glynu wrth eu tyb na mabwysiadau cysawd 
lawer diweddarach heb seiliau cadarnach nag a 
wyddom ni am danynt i hyny. 

Y mae y deall yn ddiamheu, fel pob cyneddf 
arall, wedi ei lygru (rwy bechod, Eph. iv. 17 18; 
ac nid oes amheuaeth nad ydyw yn cael ei 
wanychu yn fawr trwy yr ymarferiad gwastadol 
o bechod; ond y prif ddrwg sydd yn y galon. 
““ Calon siomedig a'i gwyrdrodd, fel na waredo 
ei enaid, ac na ddywedo, Onid oes celwydd yn 
fy neheulaw?” Esa. xliv. 20. Hwn, hwn, yw 
y drwg penaf; ac nid yw yn ymddangos y 
gellir symud hwn i gerdded, mewn modd 
cydunol ag ansawdd dyn fel creadur rhe- 
symol a chyfrifol, ond trwy ei argyhoeddi i weled 
ei gamsynied; ac felly ei ddwyn i alaru, a 
ffieiddio ei hunan o'i herwydd. Y mae yn debyg- 
ol y byddai pob llwybr arall o effeithio y gorch- 
wyl, ag y byddai yn alluadwy ei ddychymygu, 
ar yr un pryd yn annheilwng o Dduw, ac,yn 
anghydweddol âg ansawdd creadur cyfrifol a 
rhesymol. 

DECHREUAD, (dechreu,) cychwyniad, neu 
achos cyntefig unrhyw beth í mynediad i fodoli- 
aeth, cychwyniad gweithred, sefyllfa gyntefig 
unrhyw beth ; rhan gyntaf unrhyw bwnc, mater, 
traethawd, neu ysgrifen. 

DEDWYDDWCH, (dedwydd,) esmwythder a 
hyfrydwch gwirioneddol, neu fwynhad rhesymol 
a chyfreithlon. 

Dedwyddwch sydd beth ag y mae pawb yn ei 
geisio, nad oes ond ychydig yn ei feddu, ac nad 
oes nemawr yn cytuno yn nghylch ei gynhwys- 
iad a'i sylwedd. Fel llawer o bethau eraill, y 
mae yn haws dywedyd beth nad ydyw, na 
dywedydd beth yw. _ Y mae yn sicr nad yw yn 
gynhwysedig mewn dim a fedd y byd, nag a 
ddichon iddo ei roddi. “ Gwagedd o wagedd, 
ïe, gwagedd a gorthrymder ysbryd yw y cwbl a 
welir dan haul.” Y mae y neb ag sydd yn fedd- 
ianol ar fwyaf o hono, (yn ei gyfoeth, ei barch, 
a'i fwyniant,) heb ryw beth sydd well, mor bell 
o fod yn wir ddedwydd ag yw yr hwn sydd a 
lleiaf o hono. Erbyn ei gael yn ei gwbl nid yw 
ond cysgod; wrth ei gofleidio y mae yn diflanu. 
Crefydd, a chrefydd yn unig, a ddichon wneuthur 

2s 


Heb. x. 1. 


dyn yn wir ddedwydd; gan mai hi a ddichon 
roddi iddo wir esmwythder a hyfrydwch; ac 
nad oes un mwynhad, ond y cyfryw ag y maehi 
yn ei ganiatau ac yn ei roddi yn fwynhad rhesym- 
ol a chyfreithlon. Ei ffyrdd hi ydynt ffyrdd 
hyfrydwch; a'i holll wybrau hî ydynt hedd- 
wch, Pren y bywyd yw hi i'r neb a ymaflo 
ynddi; a gwyn ei fyd y neb a ddalio ei afael 
ynddihi. Y neba'i caffo hi a gaifffywyd ; ac a 
feddiana ewyllys da gan yr Arglwydd: ond y 
neb a becho i'w herbyn, a wna gam a'i enaid ei 
hun; ei holl gaseion a garant angeu. Y neb a 
gymero ei hiau esmwyth hi arno, ac a ddysgo 
ganddi, a gaiff orphwysdra i'w enaid ; a'r neb a 
yfo o'i dyfroedd bywiol hi, ni sycheda yn dra- 
gywydd; canys y dyfroedd pur y maehi yn ei 
roddi a fydd ynddo yn ffynon o ddwfr yn tarddu 
i fywyd tragywyddol. Y mae crefydd yn gyn- 
hwysedig mewn adnabyddiaeth o Dduw, tebygol- 
rwydd iddo, ufydd-dod parod ac ewyllysgar i'w 
holl orchymynion, yn nghyd a mwynhad o hono 
yn ei heddwch a'i ffafr; ac yn hyn y mae ded- 
wyddwch creadur rhesymol yn gynhwysedig. 

Y mae yn sicr nad oes neb yn berffaith dded- 
wydd yn y byd hwn; oblegyd nad oes neb yma 
yn berffaith santaidd neu grefyddol. Hollol 
gydffurfiad â Duw yn ei natur a'i ewyllys, a 
chyflawn fwynhad o hono, yn ei heddwch a'i 
ffafr a wna ddyn felly; ac nid yw hyn i'w gyraedd, 
ond yn y byd i ddyfod. Ond y mae pawb sydd 
yn feddianol ar wir grefydd, i raddau mwy neu 
lai yn wir ddedwydd; a byddant yn berffaith 
ddedwydd yn y nesaf. 

DEDDF, Heb. myn, Thorah. Gr. Oecuoc, 
Thesmos; yn briodol, a arwydda reol osodedig 
uwchafiaid i isafiaid, yn eu rhwymo ìi ymddwyn 
ol ei gorchymynion, tan boen cosbedigaeth am 
beidio. Yn gyffelybiaethol, unrhyw osodiad 
sefydlog o eiddo awdwr natur, yn ol yr hwn y 
llywodraethir y greadigaeth anifeiliaid a def- 
nyddiol, Job xxviii. 26; Diar. viii, 29; Jer. v. 
22; neu ryw dueddiad greddfol mewn dyn, yn 
meddu grym arglwyddiaethol arno, Rhuf. vii. 21, 
23. 

Y mae amryw ddeddfau yn cael son am danynt 
yn yr ysgrythyrau santaidd, a chan dduwinydd- 
ion a moesddysgwyr; megys yn 1. Deddf natur, 
neu egwyddorion rheswm naturiol o barth da a 
drwg moesol, Rhuf. ii. l4, 15. 2. Y ddeddf 
seremonïol, neu reol addoliad dwyfol tan yr Hen 
Destament, Eph. ii. 15; Gal. v. 3. Yr oedd 
hon wedi ei gosod yn gysgod daionus bethau ìi 
ddyfod, ac i barhau mewn grym yn unig hyd 
farwolaeth yr Arglwydd Iesu Grist, o'r hwu yr 
oedd ei chorff, neu ei sylwedd, Eph. ii. 12—I8; 
3. Y ddeddf farnol, sef y rheolau a 
roddwyd i'r genedl Iuddewig fel gwladwriaeth 
gan Dduw, fel eu goruchel lywydd, i'r dyben i 
lywodraethu eu hymddygiadau yn eu perthynas 
wladwriaethol â'u gilydd, fel brenbinoedd a 
deiliaid, Deut. xvii. 18—20. ' Nid oedd hon yn 
rhwymedig ar un genedl ond yr Iuddewig, oddi- 
gerth mewn pethau moesol yn unig. Tybir mai 
hon a olygir yn fynych wrth farnedigaethau yn 
yr Hen Destament. 4. Y ddeddf foesol, sei y 
deg gorchymyu, y rhai a gyhoeddwyd gan Dduw 
ei hun ar Seinai, i'r dyben i gadarnhau cyfraith 
natur, ac i unioni camgymeriadau yn mherthyn- 


DEF 


918 


DEF 


asiddi. Y mae hon yn rhwymedig ar bob cre- 
adur rhesymol, bob amser, ac yn mhob cyflwr, 
sefyllfa, ac amgylchiad, cyn a chwedi y cwymp. 
Y mae yn cynwys pob dyledswydd foesol or- 
phwysedig arnom yn ein perthynas â Duw, â ni 
ein hunain, ac âg eraill; ac yn swmedig mewn 
un gair, sef cariad. 5. Deddfau pendant, sef y 
cyfryw ag sy wedi eu sylfaenu ar ewyllys ben- 
arglwyddiaethol Duw fel deddfroddwr, ac nid ar 
natur pethau; megys y gorchymyn a roddwyd i 
Adda i ymgadw rhag bwyta o ffrwyth pren 
gwybodaeth da a drwg, yn nghyd a'r gorchymyn- 
ion i fedyddio a chyfranogi o swper yr Arglwydd. 
Ni buasai y pethau hyn yn ddyledswyddau oni 
buasai i Dduw eu gorchymyn; ac nid oes un 
rheswm i'w roddi drostynt, ond ewyllys yr Ar- 
glwydd yn unig. Nid felly y mae gyda golwg 
ar orchymynion moesol. 6. Deddfau dynol, sef 
y cyfryw a gyfansoddir, ac a sefydlir gan ddyn- 
ìon er rheoleiddio eu bymddygiadau tuag at eu 
gilydd, yn bersonol, teuluaidd, cymydogol, cym- 
deithas, a gwladwriaethol. Y mae y rhai hyn 
yn ddosbarthedig i gyfarwyddawl a chosbawl; 
ac mor lluosog fel nas gellir eu henwi un ac 
un. Gwel Gl & Ridgeley's Body of Divinity. 
Dwights Theo. vols. v. vì. Paley's Works, vol. ìi. 
p. 2. Bellamy's True Religion Delineated, part 1. 
Edr. Cyfraith. 

DEFNYDDIAU, (defnydd,) y moddion o ba 
rai y cyfansoddir unrbyw draethawd, neu yr 
addysgiadau athrawiaethol,cymhwysiadol, ac ym- 
arferol a dynir oddiwrth y pethau a drinir ynddo. 

DEFOD, arferiad sefydlog, pa un bynag ai 
gwladol neu grefyddol a fyddo, Gen. xix. 31 ; Ioan 
xviii. 29; Luc ii. 27; 1 Cor. xi. 16. . Y mae y gaìr 
Heb. 31, (derece,) yn arwyddo llwyr sathredig. 

Y mae defodau i'w hystyried naill ai yn wlad- 
olneu grefyddol; cyffredinol nêr leol; dwyfol neu 
ddynol. Defodau crefyddol ydynt o angenrheid- 
rwydd yn dwyn y naill neu y llall o'r ddau nod- 
weddiad olaf. Defodau dwyfol ydynty cyfryw 
a sefydlwyd gan Dduw; defodau dynol ydynt y 
rhai hyny a sefydlwyd gan ddynion. Y maent 
hefyd yn ddosbarthedigi Iuddewaidd, Cristion- 
ogol, Paganaidd, a Mohometanaidd. Y defodau 
Iuddewig oeddynt dra lluosog; ac fel y rhai 
Cristionogol yn ddosbarthedig i ddwyfol a dynol. 
Y rhai blaenaf a gynhwysent yr holl seremoniau 
perthynol ìi wasanaeth y cysegr ag oeddynt o 
osodiad Duw, trwy law Moses; a'r rhai olaf, holl 
draddodiadau y tadau. Yr oedd yrhai blaenaf 
yn rhwymedig ar yr holl enwaededigion, pa un 
bynag ai Iuddewon neu genhedloedd fyddent: 
ac yn ateb dybenion pwysig a buddiol, pan yn cael 
eu hiawn ddefnyddio, megys arwain meddyliau eu 
hymarferwyr at Grist; peri iddynt awyddu am 
ei ymddangosiad i'w rhyddhau oddiwrthynt; a'u 
cadw, fel pobl, yn wahanedic oddiwrth bawb 
eraill ar y ddaear, Gal. v. 3; Heb. ix. 10. Y 
rhai olaf oeddynt drymion, disylwedd, a niweid- 
iol, Math. xxiii. 4, 5, 16—24. _ Y defodau Crist- 
ionogol hefyd ydynt i'w hystyried yn ddwyfol 
neu ddynol. Y rhai blaenaf a sefydlwyd gan 
Grist a'i apostolion, a gellir dywedyd nad ydynt 
ond ychydig, a'u bod yn ysgafn, sylweddol, a 
buddiol. Y rhai olaf ydynt annifeiriol; a gellir 
dywedyd eì bod yn faich gorthrwm ar ddynion, 
yn wag, disylwedd, ac eithaf niweidiol; gan eu 


bod yn denu meddyliau eu hymarferwyr oddi- 
wrth y symlrwydd sydd yn Nghrist, ac yn eu 
dwyn yn gaethion i egwyddorion y byd. Y mae 
cymaint sydd o honynt yn mhlith Cristionogion o 
bob enw, yn gymaint a hyny yn ormod; a da 
fyddai pe diddymid hwynt yn hollol. Hyd nes 
y cymero hyny le ni bydd eglwys Crist heb 
angen diwygio. Nid annichonadwy fyddai 
dangos fod cyd-darawiad eglur rhwng defodau 
anysgrythyrol eglwysi protestanaidd, â'r unrhyw 
ddefodau “yn eglwys lygredig Rhufain; fel y 
dangosodd y Dr. Middleton fod cyd-darawiad 
eglur rhwng y defodau pabaidd a phaganaidd a'u 
gilydd, 

Yn mherthynas i awdurdod personau neillduol, 
neu gymdeithasau cynhulliadol, i osod defodau 
a seremoniau yn eglwys Crist, digon yw dywed- 
yd nad yw gair yr Arglwydd yn crybwyll dim 
am y fath beth, a bod caniatau hyny yn ngwreidd- 
yn pob dirywiad eglwysig o unrhyw bwys a 
gymerodd le er sefydliad cyntaf Cristionogrwydd 
hyd yn bresenol. Crist yn unig yw pen a brenin 
ei eglwys ef; ac y mae efe wedi sefydlu ynddi 
gynifer o seremoniau a defodau ag yr oedd ei 
ddoethineb anfeidrol yn gweled yn addas sc 
angenrheidiol, Ychwanegu atynt, a dywedyd 
y lleiaf, sydd ddirmyg ar ei ddoethineb a'i aw- 
durdod ef fel deddfroddwr, ac yn ddrws agored i 
ddirywiad a llygriad anorphen. Unwaith y 
caniateir fod gan ryw un, neu ryw rai, awdur- 
dod i osod seremoniau a defodau yn eglwys Crist, 
heblaw Crist ei hun, nid oes gwybod lle y di- 
weddir. Wrth wneuthur hyny yr ydys yn can- 
iatau yr hyn nad yw y Beibl yn un lleyn ei 
ganiatau; ac ar yr un pryd, mewn effaith, yn 
gwadu perffeithrwydd y llyfr digyffelyb hwnw, 
fel rheol ddigonol, anffaeledig, ffydd ac ymarfer- 
iad pobl Dduw, yn mhob oes a gwlad. Wedi 
ymadael unwaith â gair Duw, annichonadwy fod 
genym un reol derfynol, sefydlog, ac anffaeled- 
ig i gyfeirio ati ac ì aros wrthi; ac o herwydd 
hyny nid oes un atalfa i'n lluddias rhag myned 


| i'r eithafion pellaf o ddirywiad. Gwel Dr. Sten- 


nett's Ser. on Oonformiiy to the World; Booth's 
Essay on the Kingdom of Christ; Buck and 
Robinson's Theological Dictionaries; Jones's Works, 
vol. iv. p. 267. 

DEFOSIWN, (Llad. devotio,) duwiolder, cre- 
fyddolder, dihewyd; cyflawniad gwresog a chy- 
son o ddyledswyddau crefydd, neu dymer a 
thuedd meddwl wedi ei phriodol effeithio a'r cyf- 
ryw ymarferiadau. 

Tuedd ac archwaeth at ddyledswyddau cref- 
yddol ydynt yr arwyddion goreu wrth ba rai y 
gallwn farnu pa un ai bod ein calonau yn uniawn 
gyda Duw. Yr hollalluog yn ddiau sydd yn 
wrthrych dihewidibob creadur ymae efe wedi 
eì wneuthur yn alluog o grefydd ; herwydd hyny 
y mae yn hollol annichonadwy i'n meddyliau ni 
fod un amser yn uniawn tuag at Dduw, os na 
fyddant mewn tymer ddefosiynol. Bod duwiol- 
der yn ddyledswydd tuag at Dduw, sydd yn 
gorphwys ar yr un prawf a bod Duw yn bod. 
Dylai awdwr a rhoddwr pob peth, ar ewyllys a 
haeledd yr hwn yr ydym yn ymddibynu am bob 
daioni sydd genym mewn gafael ac mewn golwg, 


gael lle parhaus yn meddyliau a serchiadau ei 
greaduriaid rhesymol, 


DEF 


ld 


G] 


18 DEF 


Defosiwn yn briodol sydd weithred o eiddo y 
meddwl. Herwydd hyn geilw rhai ef yn addol- 
iad y galon, neu yr addoliad hwnw a delir a'r 
galon ìi Dduw, dan ystyriaeth ddwys o'n hym- 
ddibyniad arno ef am bob braint a thrugaredd 
dymhorol ac ysbrydol. Ar ryw olwg gellir dy- 
wedyd fod ein dyledswydd tuag at ein cydgread- 
ur wedi ei chyflawni pan y byddo y weithred 
allanol wedi eì gwneuthur, Ondni ellir dywed- 
yd hyny am ddefosiwn, gan mai gwaith calon 
ydyw. “Ysbryd yw Duw; a rhaid i'r rhai a'i 
haddolant ef, addoli mewn ysbryd a gwirionedd,” 

Dichon, ïe, dylai defosiwn y meddwl gael ei ar- 
wyddo a'i amlygu trwy arwyddion a chyflawn- 
iadau allanol; ond oddigerth bod y meddwl yn 
cydfyned a'r cyfryw gyílawniadau allanol, ni 
ddichon iddynt gael cymeradwyaeth gyda Duw. 
Hunan gyflwyniad, neu hunan-gysegriad hollol 
a didwylli wasanaeth ac addoliad Duw yw de- 
fosiwn gwirioneddol. 

Os bydd tymer meddwl defosiwn o'n mewn, 
dengys ei hun yn ein myfyrdodau melusion a 
hyfryd am Dduw; yn ngwresogrwydd, taerineb, 
a mynychder ein hymbiliau dirgelaidd at Dduw; 
yn nyfnder diragrithiwydd, a grym ein galar a'n 
hedifeirwch cer bron Duw; yn nghywirdeb ein 
diolchgarwch a'n mawl; yn ein hystyriaeth o 
haelioni Duw i'w greaduriaid ; ac yn ein teimlad 
oi diriondeb tuag atom ni yn neillduol. Bydd 
i ni yn naturiol gyfarch Duw wrth rodio y meus- 
ydd, yn gystal ag yn ein dirgel leoedd. Yn y 
cyfryw gyfarchiadau, bydd ffurf yn ddim; a 
bydd pob peth yn dyfod o'r galon. Byddi ni 
borthi fflam dihewyd trwy fynych ddychwelyd 
at destun ein myfyrdodau. Nid dichonadwy yn 
y dymer hon yw anghofio Duw yn hir. Mewn 
rhyw ddull neu gilydd, bydd yr Arglwydd o hyd 
ger bron meddwl y galon ddefosiynol. Bydd i 
archwaeth ddefosiynol y meddwl ddwyn dyn i'r 
addoliad cyhoeddus; a pheth sydd fwy, bydd 
iddi ei ddwyn yno yn y cyfrvw dymer ag a'i 
galluoga i uno gydag effaith a hwyl nefolaidd 
yn y gwaith. 

Ysbryd defosiynol yw un o'r bendithion penaf, 
ardiflyg o hono yw un o'r colledion mwyaf 
y dichon i Gristion ei phrotî, Pan yr ydys 
yn ei feddianu, y mae yn gosod bywyd yn 
mhob rhan o'r addoliad yr ydym yn ei gyllawni. 
Y mae yn gwneyd y rhan hono yn hyfryd a 
buddiol i ni ein hunain, a'r un modd i eraill 
hefyd, os dygwydd iddi ddyfod dan ein sylw. 
A pheth sydd yn ei gwneuthur yn llawer gwerth- 
fawrocach yw, ei bod yn rhoddi gradd helaeth 
o foddlonrwydd i feddwl y Cristion hiraetblon, 
fod ei galon yn uniawn gyda Duw. Fel hyn y 
mae yn ei wneuthur yu llawen a hyfryd yn y 
weithred o addoli, ac yn peri i'w wyneb ddys- 
gleirio gan olew. llawenydd, hynawsedd, bodd- 
lonrwydd, gostyngeiddrwydd, a sirioldeb duwiol 
yn mhlith ei deuln, ei gyfeillion, a'i gydnabydd- 
ion, wedi i'r addoliad ddarfod. 

DEFNYDDIOLIAID, (defnydd,) plaid yn y 
brif eglwys, wedi ei chyfansoddi o. ddynion wedi 
eu rhagfeddianu a'r gosodiad athronyddol, Aw 
nihâlo nihil, sit, (o ddîm ni ddichon dîm hanfodi,) 
yrhai a ymgyrchent at ddefnydd tragwyddol, 
ar yr hwn y golygent i Dduw weithredu yn y 
greadigaeth, yn lle caniatau mai efe oedd unig 


achos hanfodiad pob peth. Gwrthwynebwyd 
hwynt yn egniol gan Tertulian, yn ei draethawd 
yn erbyn Hermogenes, yr hwn ydoedd yn un o 
honynt. 

Defnyddioliaid hefyd yw y rbai a haerant fod 
enaid dyn yn ddefnyddiol, neu nad yw egwyddor 
dirnadaeth a syniad yn sylwedd gwahanol oddi- 
wrth y corff, eithr yn ffrwyth peirianaeth. Y 
mae eraill, y rhai a haerant nad oes amgen def- 
nydd yn unig yn y bydysawd, yn cael eu cyfenwi 
yn Ddefnyddioliaid. 

Ystyrir canlynwyr y diweddar Dr. Priestley 
yn Ddefnyddioliaid, neu Angenrheidioliaid Ath- 
ronyddol. Yn ol ei ysgrifeniadau, yr oedd y 
Dr. yn credu. yn 

1. Nad yw dyn amgen yr hyn ydym yn awr 
yn weled o hono ; ei fod yn dechreu yn amser ei 
genhedliad, neu efallai yn gynarach. Y cyn- 
heddfau corfforol a meddyliaidd yn cynwys yr 
un sylwedd, ydynt yn ol ci farn eî yn cyd-dyfu, 
cyd addfedu, a chyd-ddihoeni; ac mor gynted y 
datodir y cyfansoddiad, y mae yn aros yn yr un 
sefyllfa o ymddatodiail hyd oni welo yr hwn a'i 
galwodd i fod yn dda ei alw ìi fyw drachefn. Pe 
byddai yr egwyddor feddylaidd, medd efe, ynddi 
eì hun yn amnefnyddiol ac anfarwol, rhaid y 
byddai ei galluoedd arbenig felly hefyd; ond yr 
ydym yn canfod nad f«lly y maent, gan fod pob 
un o honynt yn ddieithriad, yn ddarostyngedig 
i ddadfeiliad, ïe, i ddifodiad hollol cyn marwol- 
aeth. Gan hyny, gan fod galluoedd y meddwl 
ar wahan yn ymddangos yn farwol, rhaid fod y 
sylwedd, neu yr egwyddor yn yr hon y maent 
yn bodoli, felly hefyd. A'r golygiad hwn, yn ei 
fryd ef, y cytuna iaith unlfurfiol yr ysgrythyrau 
ar ddydd y farn gyffredinol, pan jj» unig y gwobr- 
wyir pawb yn ol eu gweithredoedd ; ac yn neill- 
duol, ymresymiad yr apostol gyda golwg ar ad- 
gyfodiad y meirw, yr hwn sydd yn ymddangos 
yn seiliedig ar y dybiaeth, nad oes hanfodiad 
iddynt yn annibynol ar y cyfryw amgylchiad, 
1 Cor. xv. 16. 

2. Bod yr ewyllys yn gyst^l a galluoedd eraill 
y meddwl, a pbob peth arall yn nghyfansoddiad 
anian, yn ddarostyngedig i ryw. ddeddf naturiol 
sefydloe; ac o ganlyniad nad yw un amser yn 
cael eì benderfynu mewn modd dmnibynol ar 
ryw achos gwirioneddol ac ymddangosiadol o'r 
tu allan iddo eihun; h.y., heb ryw anogaeth; 
neu fod-anogaethau yn effeithio arnom mewn 
rhyw fodd pendant ac anghyfnewidiol, fel y 
mae pob ewyllysiad ncu ddewisiad yn cael 
ei reoli a'i lywodraethu gan yr hyn sy'n ei 
ragflaenu ; ac mai yr hyn a elwir yn benderfyn- 
iad angenrheidiol yw y penderfyniad cyson hwn 
o eiddo y meddwl yn ol yr anogaethau a gyílwyn- 
ir o'i flaen. A chaniatau hyn yn ffaith, bydd 
cysylltiad angenrheidiol rhwng pob petba fu, y 
sydd, ac a ddaw, mewn ffordd o achos ac effaith, 
yn gystul yn y byd deallawl a naturiol; ac o 
ganlyniad, yn o! deddfau sefydlog anian ni allas- 
ai un amgylchiad fod yn amgen nag y bu, y mae, 
neu y bydd ; ac o herwydd hyny fod pob peth a 
fu, y sydd, ac a ddaw, yn hollol yr hyn y bwr- 
iadodd Awdwr anian iddynt fod, ac y darparodd 
er eu hanfodiad, Y mae efe yn sylfaenu y dyb 


| hon ar yr ystyriaeth nad oes un effaith heb 


achos cyfartal, ac hefyd fod yr un eileithiau neu 


DEG 


920 


DEG 


ganlyniadau bob amser yn ddieithriad, yn can- 
lyn yr un amgylchiadau. 

Gwahaniaetha y Doctor y gyfundraeth o ang- 
enrheidrwydd athronyddol oddiwrth yr athraw- 
iaeth Galfinaidd o ragluniaethiad, yn y modd 
canlynol:—l. Nad oes un angenrheidiolwr yn 
golygu parhad tragwyddol poenau neb o ddynol- 
ryw. 2. Y mae pob angenrheidiolwr yn credu 
mai ei dueddiadau a'i weithredoedd ei hun yw 
unig angenrheidiol foddion ei ddedwyddwch pre- 
senola dyfodol. 3. Bod y gyfundraeth Galfin- 
aidd yn holloljgau allan y golygiad poblogaidd 
o ewyllys rydd. 4. Nad yw yr angenreidiolwr 
yn credu fod hiliogaeth Adda wedi pechu ynddo 
ef, a'u bod o herwydd hyny yn agored i anfodd- 
lonrwydd Duw. 

Mewn gair, nid yw Defnyddiolaeth, Angen- 
rheidrwydd Athronyddol, a_ Sosiniaeth, amgen 
gwahanol ranau o'r un gyfundraeth. Nid yw 
Angenrheidrwydd amgen canlyniad anocheladwy 
Defnyddioldeb dyn ; canys peirianaeth yw can- 
lyniad anwadadwy defnyddiolaeth; ac y mae y 
golygiad o ddefnyddioldeb dyn, mewn modd 
eglur, yn dra gwasanaethgar i'r golygiad nad yw 
Crist ond dynyn unig. Edrych Angenrheidrwydd, 
Dydd, Enaid, Rhaghanfodiad, Spinosaeth, Ys- 
brydoliad. 

DEGWM, (deg,) Gr. ôexar», y ddegfed ran o 
bob cynyrch, ffrwyth, elw, neu feddiant, wedi eì 
osod a'i drefnu at wasanaeth crefyddol, a chy- 
nhaliaeth gwyr llên, neu wyr eglwysig, a gam- 
enwir offeiriaid. 

Degymau, yn ol eu rhyw, a ddosbarthir i ber- 
sonol, tyfol, a chymysgedig; yn ol eu graddcu, 
ifawr aman; ac yn ob eu percheaogaelhiad, ì 
gyfaddasedig ac anghyfaddasedig. 

Degymau personol yw y rhai hyny a gyfodant 
oddiwrth elw personol llafur, celfyddyd, neu alw- 
edigaeth gwr. Degwm £yfol yw y cyfryw a godir 
o gynyrch tir, megys, yd, gwair, manwydd, llin, 
cywarch, &c.; neu o ffrwythau coed, megys 


afalau, pêr, eirin, ceiros, &c.; neu o ffrwythau. 


gerddi, megys cloron, bresych, winwyn, cenin, 
mintys, anis, cwmin, &c.  Degymau cymysgedig 
ydynt y cyfryw a godir ar gynyrch da corniog, 
gwlanog, azphluog ; megys caws, llaeth, gwlan, 
wyn, lloi, cywion, &c. Degymau cyfaddasedig 
(appropriated) y gelwir y tiroedd a'r meddianau 
eglwysig a gysylltir â mynachlogydd neu gref- 
ydd-dai. Degymau anghyfaddasedig (impropri- 
ated) yw y rhai hyny a drosglwyddir mewn un- 
rhyw ffordd i feddiant a pherchenogaeth gwyr 
lleyg. 

Degymau tyfol a chymysgedig a ddosbarthir 
hefyd, yn ol eu graddau, ì fawr aman. Y mawr 
ddegymau ydynt o yd, gwair, a choed; a'r man 
ddegymau, o wlan, llaeth, caws, wyn, moch, 
ffuredau, &c. 

Degymau a delir, naill ai yn eu rhyw, neu 
mewn gwerth cyfartal, yn ol fel y byddo'r cyt- 
undeb rhwng y talwyr a'r arddalwyr. 

Yr hanes gredadwy gyntaf sydd genym am 
ddegwm yn cael ei roddi sydd yn Gen. xiv. 20; 
lle y dywedir “i Abraham roddi i Melchisedec 
ddegwm o'r cwbl ” a gymerodd yn anrhaith oddi- 
ar y brenhinoedd a orchfygwyd ganddo. Dy- 
wedir i hyn gymeryd lle O.B. 2092; sef 436 o 
flynyddoedd wedi y dylif, pan oedd Abraham 


yn 84 oed ; a 1926 o flynyddoedd cyn geni Crist. 
Nid oes un sylfaen oddiwrth yr hanes, i farnu i'r 
patriarch wneuthur hyn trwy gyfarwyddyd nen 
orchymyn dwyfol. Tebyg mai offrwm diolehgar- 
ol, ewyllysgar, yn yr ystyr helaethaf o'r gair, 
ydoedd yr hyn a roddodd y tro hwnw i frenin 
Salem, offeiriad y Duw goruchaf, yn gydnabydd- 
iaeth o'r fuddugoliaeth a enillodd ar y brenhin- 
oedd gormesol. Pa un aoedd yn ystyried fod . 
rhoddi y ddegfed ran i'r Arglwydd yn beth 
moesol a rhesymol neu beidio, nis gwyddom; ond 
y mae yn sicr i Melchisedec, (yr Arglwydd Iesu 
Grist, fel y tybia llawer o dduwinyddion,) dder- 
byn ei rodd mewn modd cymeradwy. Mewn 
cydagweddiad ag esiampl ei daid, yr ydym yn 
caeli Jacob addunedu i'r Arglwydd yn Bethel, 
gan ddywedyd, “ O'r hyn oll a roddech i mi, gan 
ddegymu mi a'i degymaf i ti,” Gen. xxviii. 22. 
Hwn yw yr ail grybwylliad a ganfyddwn yn 
nghylch y degwm. Cymerodd hyn le ogylch 1780 
o flynyddoedd cyn Crist. Mewn ffordd o anrhyd- 
edd'ar ymddygiad ei gyfaill Abraham, ac o bosibl 
ei feibion Isaac a Jacob ar ei ol, yr ydym yn cael 
i'r Arglwydd sefydlu y degwm yn ddefod arosol 
yn Israel, trwy gyfryngdod ei was Moses yn 
Horeb, Deut. xiv. 22—29; Num. xviii. 20—32, 
Cymerodd hyn le oddeutu 1451 oflynyddoedd 
cyn geni Crist, a pharhaodd yn ddefod sefydlog 
yn Israel hyd esgyniad yr Arglwydd Iesu i'r 
nef, a thywalltiad yr Ysbryd Glan ar yr apostol- 
ion, pan ddiddymwyd yr hen oruchwyliaeth, ac 
y sefydlwyd un newydd, well, yn ei lle, yr hon 
sydd i aros yn ei grym hyd ddiwedd amser. Yr 
oedd brenhinoedd yr Iuddewon, y rhai nid oedd- 
ynt amgen rhaglawiaid dan Dduw fel gwir fren- 
in ei bobl etholedig, ìi edrych fod cyfraith y deg- 
wm fel pob cyfraith ddwyfol arall, yn cael ei 
chadw yn ddihalog, Deut. xvii. 18—20; 2 Cron. 
xxxi. 4—20; ond nid yw yn ymddangos iddynt 
gael eu cyfarwyddo gan Dduw i ddirgymell y 
bobl i gydffurfio â hi, nac ychwaith i'w cosbi 
mewn modd tymhorol, am anufydd-dod. Yr 
oedd y mater i orwedd rhwng cydwybodau y 
bobl â Duw, Deut. xxvi. 12—15; ac yr oedd 
Duw yn cymeryd y gwaith o ddial am anufydd- 
dod i'r ddeddf hon i'w law ei hun yn neillduol, 
Mal. iii. 8, 9, 10. 

A'i olwg ar weinidogion yr efengyl dywedodd 
yr Arglwydd Iesu Grist, “Mai teilwng i'r 
gweithiwr ei fwyd,” Mat. x. 10; a dywedodd 
Paul, a'i olwg ar eiriau Crist, “ Mai felly yr 
ordeiniodd yr Arglwydd i'r rhai sydd yn pre- 
gethu'r efengyl, fyw wrth yr efengyl,” 1 Cor. 
ix. 14, Ie, dangosodd mai peth rhesymol yw 
i'r rhai sydd yn mwynhau eu llafur, i'w cynal 
a'u pethau bydol, 1 Cor. ix. 7—1l. Ond ni 
ddywedodd Crist, nac un o'i apostolion, un gair 
yn unman, yn arwyddo mai y ddegfed a ddylent 
gael, ac sydd raid iddynt gael. Gan feibion 
Lefi yn unig yr oedd gorchymyn i gymeryd deg- 
wm gan y bobl, sef gan eu brodyr, y rhai a 
feddianent eu rhan hwy o wlad yr addewid, Heb. . 
vii. 5; Deut. xiv. 27, 29. Ni roddwyd gorchy- 
myn dan yr efengyli neb i'w gymeryd; ac nid 
oes hanes fod y ddefod o ddegymu yn ffynu yn 
eglwys y Testament Newydd, hyd nes i'r ““Fren- 
hiniaeth yr hon nid yw o'r byd hwn” gael ei 
ehysylltu â'r llywodraeth wladol, yn y bedwar- 


DEG 


21 DEI 


edd a'r bumed ganrif, pan y daeth i fod yn fath 
o gysegr bydol, a'i defodau yn ddefodau cnawd- 
ol, gwael, a diles. Y degymau, pa fodd bynag, 
fel y codìd hwynt y pryd hwnw, a_ ddosbarthid 
yn dri dosbarth: 1. Y drydedd ran o honynt a 
roddid i'r esgob, yr hwn oedd yn dwyn y baich 
o letywriaeth, yr hwn yn fynych ydoedd drwm 
iawn, mewn canlyniad i luaws y teithwyr, yn 
gystal gwyr llên a gwyr llyg, y rhai a ymdyrent 
i'r fangre esgobawl am roesawiad. 2. Rhan 
arall o hono a roddid i'r gwyr llên, yn gyferbyn- 
iol i'w hamgylchiadau a'u harddelwadau gwa- 
hanol. 3. Y rhan arall o hono a ddefnyddid at 
draul yr addoldai, a chynhaliaeth y tlodion. 

Y mae llawer iawn wedi cael ei ddywedyd gan 
wyr llên dros ddwyfol osodiad y degwm dan y 
Testament Newydd; ond yn gyffredin, y rhai 
callaf o honynt a amddiffynant eu hawl ynddo 
fel peth o ddynol sefydliad yn unig; a.diameu 
nad dichonadwy i neb yw dadleu dros y fath 
beth yn bresenol ar un sylfaen arall. Ar y syl- 
faen hon yn unig y mae yn ddichonadwy i wei- 
nidogion plwyfol i'w harddelwi oddiwrth y rhai 
nad ydynt, ac nas mynant eistedd dan eu gwei- 
nidogaeth; sef yn gyffredin, y rhan amlaf o 
lawer o'u plwyfolion. Ethelwlff, brenin y Sacs- 
oniaid gorllewinol, yn y flwyddyn 85ô, a sefydl- 
odd y degwm gyntaf yn Lloegr, fel treth wladol, 
Yn eglwys St. Pedr, yn Winchester, y bu hyn; 
a'r dybenion proffesedig o'i wneuthur oeddynt 
iechyd ei enaid—maddeuant ei bechodau—an- 
rhydedd St. Mair, y Forwyn fendigaid, a mam 
Duw; at. Michael yr archangel; a'r bendig- 
edig Pedr, tywysog yr apostolion; yn nghyd 
a'r bendigedig dad, y pab Gregory; a'r holl 
saint !! [I'r dybenion gogoneddus hyn yr offrym- 
odd (trwy ba awdurdod nid ydym yn gwybod) 
y ddegfed ran o'i deyrnas, trwy ddeddf dragwydd- 
ol,i fod yn rhydd byth oddiwrth bob gwasan- 
aeth, treth, a theyrnged. Dyma sylfaen wreidd- 
iol degwm Brydain Fawr! At y Charter ben- 
digedig hwn yr apelianb eì bleidwyr pan yn 
amddiffyn eu hawl ynddo. 

Ar y cyntaf, er fod pawb yn rhwym o dalu 
degymau yn gyffredin, eto gallasent eu rhoddi i'r 
offeiriaid a ewyllysient, yr hyn a elwid yn ““gyf- 
lwyniad gwirfoddol y degwm;” neu gallasent 
eu talu i ddwylaw yr esgob, yr hwn a ddosbarth- 
ai gyllidaeth yr eglwys, yr hwn ydoedd y pryd 
hwnw yn gyffredin rhwng gwyr llên ei esgob- 
aeth. Ond pan y dosbarthwyd esgobaethau i 
blwyfau, sefydlwyd degymau pob plwyf i fod 
yn eiddo neillduol i'r neb oedd yn gweini ynddo 
mewn pethau santaidd; a hyny yn gyntaf trwy 
gydsyniad cyffredin, neu apwyntiad y maenor- 
arglwyddi, a thrachefn trwy gyfraith ysgrifen- 
edig y tir. . 

Pa fodd bynag, gellir rhyddhau tiroedd a'u 
perchenogion oddiwrth ddegymau, naill ai mewn 
rhan neu yn hollol; yn 1. Trwy gytuneb rhwng 
perchenogion y tiroedd â pheriglor neu ficer y 
plwyf, gyda chydsyniad yr esgob a'r noddwr, 
fod y cyfryw blwyf o hyn allan yn rhydd o. dalu 
degwm, ar gyfrif rhyw dir, neu dal cyfartal a 
roddwyd i'r noddwr (patron,) yn gyfnewid am 
dano. 2. Trwy ddefod neu ragderfyniad ysgrif- 
enedig, a elwir naill ai de modo decimandi neu 
de non decimandi. Y blaenaf a gynwys unrhyw 


foddion trwy ba rai y cyfnewidir cyfraith gy- 
ffredinol y degwm, ac y dygir i mewn drefn 
newydd, megys pâr o gywion yn lle degwm 
wyau, dwy geiniog yr erw yn lle degwm tir, &c. 
Yr olaf a berthyna i'r brenin, gwyr urddedig, 
neu fwrdeisdrefi, megys esgobion, a mynachlog- 
ydd, &c., fel uchelfraint. See Middleton and 
Buck's Dictionaries, article Tithes ; also Traeth- 
awd y Parch. S8. Roberts, ar Sefydliadau Eglwys- 
ig; a'r Traethawd ar y Degwm, cysylltiedig â'r 
Seren Ogleddol am 1835. 

DEHEU-DDWYLAW CYMDEITHAS, de- 
fod mewn arferiad gan yr apostolion, ac amryw 
Gristionogion eto, wrth dderbyn aelod i mewn 
i'w cymdeithas, yr hon a ystyrir yn arwydd 
bwysig o roesawìiad, undeb, a brawdgarwch, 
Gal.ii. 9. Gellir casglu oddiwrth ddiwedd yr 
adnod y cyfeirir ati, mai pan y neillduwyd Paul 
a Barnabas, yn ol cyfarwyddyd yr Ysbryd Glan, 
i fyned at y cenhedloedd, y rhoddodd Iago, Ce- 
phas, ac Ioan, ddeheu-ddwylaw cymdeithas idd- 
ynt, Edrych Act. xiii. 1—3. _ Os felly, yr oedd 
hyn yn arwydd bwysig, nid yn unig o'u cariad 
atynt, ond hefyd o'u derbyniad calonog o honynt 
i'w cymdeithas, fel cenhadau Duw, megys yr 
oedd dodiad eu dwylaw arnynt, yn arwydd bwys- 
ig o'u neillduad i waith y weinidogaeth. Er mai 
hwn yw yr unig dro y crybwyllir am ddeheu- 
ddwylaw cymdeithas yn y Testament Newydd, 
eto nid ydym i feddwl mai hwn oedd yr unig 
dro i'r apostolion ei arfer; gan nad oes un syl- 
faen resymol i farnu iddynt wneuthur peth y tro 
hwn nad oeddynt yn arferol o'i wneuthur yn 
gyffredinol ar amgylchiadau cyffelyb i'r un dan 
sylw. Tebyg gan hyny fod rhoddi deheu-ddwy- 
law cymdeithas yn ddefod sefydlog yn eu plith 
ar neillduad gweinidogion, derbyniad aelodau 
eglwysig, &c.. Ac os ydoedd hon yn ddefod 
addas gynt, paham nad yw felly eto? 

DEIET, (dief), enw cymanfa y taleithiau 
Ellmynaidd. Y rhestr ganlynol a gynwys gryb- 
wylliad byr o'r cymanfaoedd gwladwriaethol 
Ellmynaidd penaf a gynhaliwyd yn achos y di- 
wygiad oddiwrth babyddiaeth, y rhai a gofrestrir 
yn ol yr amser y dygwyddasant. 

1. Deiet, neu gymanfa Worms, yn 1521, yn 
yr hon, wedii Alexander, cenhadwr y pab, gy- 
huddo Luther o heresi, y dywedodd y Duc 
Saxony, y dylasai Luther gael amddiffyn ei hun. 
Caniatawyd hyn gan yr ymerawdwr, yr hwn a 
anfonodd iddo daith-drwydded, ar yr amod na 
phregethai ar y ffordd. Wedi i Luther gyraedd 
Worms, ardystiodd na fyddai iddo byth alw ei 
eiriau yn ol, oddieithr iddynt ddangos ei gam- 
gymeriadau allan o lyír Duw, ac nid allan o- 
weithion dynion, Ar hyn gorchymynodd yr 
ymerawdwr iddo ymadael o Worms, ac yn mhen 
mis ar ol hyny ar y chwechfed dydd ar hugain 
o Fai, efe a gyhoeddodd weithred, wrth yr hon y 
dinoddwyd ef. 

2. Deiet, neu gymanfa. Nurembeg, yn 1523, 
yn yr hon yr arddelwodd Ffrancis Cheregat, 
cenhadwr pab Adrian y chweched, gyflawniad 
ordinhad Leo X, a Siarls V, yr hon a gyhoedd- 
wyd yn Worms, yn erbyn Luther. Eithr ateb- 
wyd y buasai yn nghyntaf yn angenrheidiol i 
alw cymanfa yn yr Almaen, er ystyried y gor- 
mesiadau a ddyoddefai, y rhai a gynhwysid mewn 


DEI 


322 


DEL 


cant o erthyglau, o ba rai yr oedd rhyw nifer yn 
golygu diddymiad awdurdod y pab, a dysgybl- 
aeth eglwys Rhufain. Ychwanegwyd yn y cyf- 
amser y gorchymynid i'r Lutheriaid na ysgrif 
enent ddim yn erbyn y pabyddion, &c. Cydgyf 
ansoddwyd y pethau hyn oll yn ffurf gweithred, 
wedi ei chyhoeddi yn enw yr ymerawdwr. 

3. Deiet, neu gymanfa Nurembeg, yn 1524, 
pan y daeth y Cardinal Campege, cenhadwr Pab 
Clement VII, i mewn yn ddirgelaidd i'r dref, 
rhag ofn cyffroi digllonedd y werin. Wedi i'r 
Lutheriaid enill y dydd yno, penderfynwyd, trwy 
ganiatad yr ymerawdwr, i'r pab alw cymanfa yn 
yr Almaen; eithr yn y cyfamser, bod i gymanfa 
gael ei chynal yn Spire er penderfynu beth a 
ddylasid ei gredu a'i wneuthur; ac er ufyddhau 
i'r ymerawdwr y dylasai y tywysogion orchymyn 
cadw ordinhad Worms mor gaeth ag oedd modd. 
Siarls V. yn anfoddlon i hyn a orchymynodd 
gadw ordinhad Worms gyda manyldra mawr, ac 
a waharddodd gymanfa Spire. 

4. Deiet, neu gymanfa Spire, yn 1526... Gan 
fod Siarls V. y pryd hwnw yn Spaen, efe a neill- 
duodd ei frawd yr Arch-Ddug Fferdinand, i ar- 
olygu y gymanfa hono yn ei le ef. Yn nechreuad 
y gymanfa hon, arddelwodd y Duc Saxony a 
Llywydd Hesse, gyflawnryddid y grefydd Luther- 
aidd. Mewn canlyniad i hyn, y Lutheriaid a 
bregethasant yno yn gyhoeddus yn erbyn y pab; 
ac yr oedd y llythyrenau V.D.M.1. ÂX., gan 
weision y tywysogion Lutheraidd yn frodiedig ar 


ar eu l]ewys, yn arwyddo Perbum Domini Manet | 
nghylch materion ffydd a dysgyblaeth, diwedd- 


Jn ZEtermim, er dangos yn gyhoeddus na fyddai 
iddynt hwy ganlyn dim ond pur air Duw... Gan 
na feiddiai yr arch ddug wrthwynebu y mesurau 
hyn cynygiodd ddau beth; yn gyntaf o barth yr 
hen grefydd a enillid trwy gadw ordinhad Worms; 
u ail, o barth y cynhorthwy a arddelwai Lewis, 

renin Hungary, yn erbyn y Twrciaid. Gyda 
golwg ar y peth blaenaf, gan fod y Lutheriaid 
yn gorchfygu, penderfynwyd ar fod dymuniad i 
gael ei anfon at yr ymerawdwr ar fod iddo alw 
cymanfa gyffredinol yn yr Almaen, o fewn cylch 


blwyddyn o amser, ac yn y cyfwng, bod i bawb | 


gael rhyddid cydwybod. A thra yr oeddynt yn 
ewis, y brenin gwrol, a orchfygwyd ac a ladd- 
wyd yn mrwydr Mohats. 

5. Deiet, neu gymanfa Spire, yn 1529, Pen- 
derfynwyd yno, ““Na fyddai yn gyfreithlon i neb 
gyfnewid ei farn yn y lle y cafodd ordinhad 
Worms yn erbyn y Lutheriaid ei derbyn; eithr 
yn y taleithiau lle y derbyniwyd y grefydd 
newydd, y byddai yn gyfreithloni bawb lynu 
"wrthi hi, hyd y gymanfa nesaf, os nad ellid ad- 
sefydlu yr hen grefydd yno heb derfysg; ond ar 
yrun pryd, nad oedd gwasanaeth yr offeren i 
gael ei ddiddymu yno, nac un pabydd i droi yn 
Lutheriad; bod i'r sacramentariaid gael eu deol 
o'r ymerodraeth, ac i'r ail-fedyddwyr gael eu 
gosodi farwolaeth; ac na fyddaii bregethwyr 
yn un lle bregethu yn erbyn athrawiaeth yr 
eglwys.” Gan fod y weithred hon yn diddymu 
eiddo y gymanfa gyntaf, chwech o dywysogion 
Lutheraidd, sef Etholydd Saxony, Ardalydd 
Branderburg, dau Ddug Lunenburg, Iarll Hesse, 
a Thywysog Anhault, yn nghyd a dirprwywyr 
pedair ar ddeg o drefi ymerodrol, a wrthdystias- 


| 


| 
|| 


| eu dewis. 
mgynghori yn ofer yn nghylch y peth olaf, | 


ant, mewn ysgrifen yn y gymanfa, ddau-ddiwrnod. 
ar ol hyny, yn erbyn y weithred hono, i'r hon ni 
roddent ufydd-dod, am ei bod yn erbyn, yr 
efengyl; gan apelio at y gymanfa gyffredinol 
neu wladwriaethol, at yr ymerawdwr, neu at uu- 
rhyw farnwr diduedd. Oddiwrth y gwrthdystiad 
(protestation) difrifol hwn y tarddodd yr enw 
hyglod Gwrthdystwyr (Profestanis,) yr hwn a 
arddelodd y Lutheriaid yn ebrwydd ar ol hyn, 
ac eilwaith y Calfiniaid, yn nghyd â Christionog- 
ion diwygiedig eraill, Avdystiasant hefyd na 
fyddai iddynt hwy gyfranu dim er cynhorthwyo 
y rhyfel a'r Twrciaid, hyd oni byddai yr ymar- 
feriad o'u crefydd yn rhydd trwy yr holl Almaen. 
Pan y cafodd y gwrthdystiad hwn ei gyflwyno 
i'r ymerawdwr, dywedodd y byddai iddo ef sef- 
ydlu achosion yr Ellmyn mor gynted ag y gallai 
drefnu achosion yr Eidal. Y flwyddyn ganlynol 
galwodd yn nehyd gymanfa enwog Awgusburg, 
am yr hon y soniwyd yn flaenorol. 

6. Deiet, neu gymmanfa. Awgusburg, yn 1530. 
Galwyd hon yn nghyd gan yr ymerawdwr Siarls 
V., i'r dyben i aduno y tywysogion mewn mater- 
ion crefyddol, ac idd eu cysylltu oll yn erbyn y 
Twrciaid. Ymddangosodd yr ymerawdwr yno 
yn y mawredd uwchelaf a welwyd yn yr Almaen 
erioed; oblegyd ni chyfarfu y fath nifer o ethol- 
wyr a thywysogion erio:d yno â'u gilydd yn 
flaenorol, ar unrhyw achos. Yno y cyflwyn- 
odd âtholydd Saxony, yn nghyd â llawer o 
dywysogion, y Gyffes Ffydd a gyfenwir Cyffes 
Awgusburg. Gwedi terfynu y gynhudledd yn 


odd yr ymerawdwr y gymanfa trwy ordinhad, 
na fyddai i un cyfnewidiad gymeryd lle yn 
athrawiaeth na ffurfiau yr eglwys babaidd, hyd 


| nes y byddai i gymanfa arall benderfynu hyny. 


7. Deiet, neu gymanfa Ratisbon, yn 1541, 
er uno y gwrthdystwyr a'r pabyddion â'u gilydd. 
Gwedi i genhadwr y pab gyfnewid y ddau erthygl 
ar hugain, y rhai a gyfansoddwyd gan ryw 
ddoctoriaid dysgedig, cynhygiodd yr ymerawdwr 
ar fodi ryw dduwinyddion dysgedig y rhai a 
gytunent yn heddychol ar yr erthyelau i gael 
Gwedi ceisio ganddo ef eu dewis ei 
hun, efe a enwodd dri phabydd, sef Julies Phlu- 
gus, Ioan Gropperus, a Ioan Ecius; a thri gwrth- 
dystiwr, sef Phylip Melangthon, Martin Bucer, 
a Ioan Pictorius; eithr gwedi ymchwil a dadl- 
euaeth dros fis cyfan, nid allasent y duwinyddion 
hyn gytuno ar fwy na phump neu chwech 
erthygl, yn y rhai yr oedd y gymanfa yn.cael o 
hyd ryw anhawsder. Yna yr ymerawdwr, gyda 
golwg ar osod terfyni'r ymrafaelion, a orchym 
ynodd trwy weithred, fod.i benderfyniadau y 
doctoriaid gael eu cyfeirio at y gymanfa gyffred- 
inol, neu gymanfa wladwriaethol yr holl Almaen, 
neu i'r deiet nesaf yn mhen 18 mis drachefn ; ac 
yn y cyfamser, bod i'r gwrthdystwyr ymgadw at 
yr erthyglau, ac na fyddai iddynt anog nebi 
newid yr hen grefydd, &c.  Eithri ryngu bodd 
y gwrthdystwyr rhoddodd genad iddynt trwy 
fraint lythyr i gadw eu crefydd er gwaethaf yr 
ordinhad. 

8. Deiet, neu gymanfa Ratisbon, yn 1546, 
yn yr hon nid ymddangosodd un o'r tywysogion 
cyngreiriol gwrthdystiol; er hyny penderfynwyd 
trwy bleidleisiau fodi gymanfa Trent gael ei 


DEI 


2 


c 
] 


DEI 


dilyn, yr hyn a wrthwynebwyd gan ddirprwy- 
wyr y gwrthdystwyr; a bu hyn yn achlysur o 
ryfel rhyngddynt. 

9. Deiet, neu gymanfa Awgusburg, yn 1547, 
yn nghylch materion crefyddol. Gan nad oedd 
yr etholwyr yn cytuno o barth penderfyniadau 
cymanfa Trent, arddelwodd yr ymerawdwr fod i 
drefniad yr achos gael ei adael yn ei ddwylaw ef, 
a phenderfynwyd i bawb gydffurfio â phender- 
fyniadau y gymanfa. 

10. Deiet, neu gymanfa Awgusburg, 1548, yn 
yr hon, gan nad allasent y dirprwywyr a enwyd 


| chwilioi mewni ryw gof-ysgrifau yn nghylch | 


cyffes ffydd, i gytuno, yr ymerawdwr a enwodd 


dri duwinydd, y rhai a gyfansoddasant yrenwog | 


gyfwng, (interim,) yr hwn sydd mor adnabyddus 
yn yr Ellmyn a lleoedd eraill. 

11. Deiet, neu gymanfa Awgusburg, yn 1550, 
yn yr hon yr achwynai yr ymerawdwr nad oedd 
y cyfwng yn cael ei gadw, ac yr arddelwai fod i 
bawb ymostwng i'r gymanfa ag yr oeddynt hwy 
yn nghylch ei hadnewyddu yn Trent; eithr dir- 
brwywyr y Dug Maurice a ardystiasant i'w 
meistr hwy ymostwng i'r gymanfa ar yr amod 
hwn, sef bod i dduwinyddion cyffes Awgusburg, 
nid yn unig gael eu gwrando yno, eithr hefyd i 


gael pleidleisio yr un modd a'r esgobion pabaidd, | 


ac na fyddai i'r pab gael blaenori. Eithr ar sail 
y rhifedi amlaf o bleidleisiau, penderfynwyd ar 
ymostyngiad i'r gymanfa. 

12. Deiet, neu gymanfa Ratisbon, yn 1557. 
Arddelwodd y gymanfa hon gynhadledd rhwng 
doctoriaid enwog o'r ddwy ochr. Cynhaliwyd 


y gynhadledd hon yn Worms, yn Medi, rhwng | 


120 dduwinyddion pabaidd, a 12 0 rai. Luther- 
aidd, eithr cafodd ei therfynu yn ebrwydd, 
oblegyd fod y Lutheriaid yn ymranu yn eu plith 
eu hunain. 

DEIET, hefyd, a arwydda yn eglwys yr Alban 
y gwasanaeth cyhoedd a fyddo gan ryw weini- 
dogi'w gyflawni. Fel hyn os bydd ganddo i 
bregethu dri o wahanol droiau ar Sabbath neill- 
duol, dywedir fod ganddo dri Deiet. 

DEILLIAD YR YSBRYD GLAN, ymadr- 
odd a arferir gyda golwg ar yr Ysbryd Glan, fel 
yn deilliaw oddiwrth y Tad, neu oddiwrth y Tad 
a'r Mab. Y mae wedi ei seiliaw ar Ioan xv. 26, 
“Eithr pan ddel y Dyddanydd, yr hwn a anfonaf 
i chwi oddiwrth y Tad, sef ysbryd y gwirionedd, 
yr hwn sydd yn deilliaw oddiwrth y Tad, efe a 
dystiolaet' a am danaf fi.” Haerir fod y deilliad 


hwn yn cael ei wahaniaethu yma yn eglur oddi- | 
wrth ei anfoniad; oblegyd dywedir, “Yr hwn a | 


anfonaf i chwi, sef ysbryd y gwirionedd, yr hwn 
sydd yn deilliaw oddiwrth y Tad.” Pe golygid 
yr un peth wrth yr dnforiad a'r deilliad, yna 
byddai y geiriau yn cynwys adeiriad, gan y bydd- 
ent yn cynwys yr un peth ddwy waith o'r bron. 
Dr. Watts, pa fodd bynag a sylwa nad yw deill- 
iad yr Ysbryd Glan oddiwrth y Tad yn golygu 
ei ansawdd neu ei sylwedd, eithr ei anfoniad yn 
unig; ac nad ellir ffurfio un drychfeddwl arbenig 
ac eglur yn mherthynas i'r deilliad; herwydd 
hyny y rhaid ymwrthod ag ef fel peth pabaidd ; 
ysgolheigol, annirnadwy ac anniffynadwy. Eithr 
gofynir paddrychfeddwl a ellir ei roddi i ni o han- 
fodaeth wreiddiol, hunanddibynol a thragwyddol 
y Tad? Paham gan hyny y mae yn angenrheidiol 


|i ni ymwrthod â deilliad yr ysbryd oddiwrth y 


| Mab. 


Tad, o herwydd nad ydym yn medru dirnad ei 
ddullweddiad?. Ni fedrwn ni egluro y dull 
y mae yr ysbryd yn deilliaw oddiwrth y Tad, 
mwy nag y medrwn egluro tragywyddol gen- 
hedliad ac undeb y ddwy natur yn mherson y 
Gellir ateb y gwrthddadleuwr fel yr ateb- 
odd Gregory Nazianzen ei wrthwynebwr, ““Dy- 
wed wrthyf pa fodd y mae'r Tad yn anghenenedl- 
edig, a dywedaf finau i tithau pa fodd y mae'r 
Mab yn genhedledig, a'r ysbryd yn deilliaw.” 

““Y darluniad eglurafa chyflawnaf o'r deilliad 
hwn, yn nesaf at y testyn rhag grybwylledig, a 
geir yn 1 Cor.ii. 12, “ Yr ysbryd sydd o Dduw” 
hyny yw (fel y dywed coleddwyr y dyb hon,) yr 
hwn sydd o'r un natur a hanfod a'r Tad, ac felly 
sydd o hono, neu allan o hono ef, nid gyda golwg 
ar ysgariaeth lleawl, ond a golwg ar unoliaeth 
natur.” 

“* Oddiamgylch yr 8fed a'r 9fed ganrif bu dadl 
boeth rhwng eglwys Groeg ac eglwys Rhufain, 
pa un a oedd yr ysbryd yn deilliaw oddiwrth y 
Tad yn unig, ynte oddiwrth y Tad a'r Mab; 
cododd y ddadl mor uchel fel y darfu iddynt 
dadogi heresi a rhwyg i'w gilydd, er nad oeddynt 


| yn deall yn nghylch pa beth yr oeddynt yn taeru. 


Ni rysodd eglwys Rhufain, pa fodd bynag, addef 
fod yr ysbryd yn deilliaw oddiwrth y Tad a'r 
Mab; ond eglwys Groeg a ddewisodd egluro ei 
meddwl trwy ddyweyd fod yr ysbryd yn deillaw 
oddiwrth y Tad, trwy y Mab, neu ei fod yn 
derbyn o'r Mab.” Buck's Theo Dict.; article, 
Procession. 

DEISTIAID (Deus, Duw,) y rhai a gredant 
fod Duw, eithr gwadant yr angenrheidrwydd o 
ddatguddiad oddiwrtho, ar y dyb fod rheswm a 
chrefydd natur yn ddigonol hebddo i arwain dyn 
i ddedwyddwch. Mabwysiadwyd yr enw hwn ar 
y Cyfandir, yn yr unfed ganrif ar bymtheg, i'r 
dyben i ochelyd gwarth Ath-istiaeth. 

Arglwydd Edward Herbert, Barwn Cherbury, 
ydoedd yr ysgrifenydd deistiaidd cyntaf yn 
Lloegr, yr hwn oedd yn byw yn y ganrif 
ddiweddaf. O'r hyn leiaf efe o»dd y cyntafa ddyg- 
odd y cysawd.i drefn reolaidd, Dywedir fod ei 
drefniant ef yn cynwys pump o erthyglau. 1. 
Y bôd o Dduw... 2. Ui fod i'w addoli. 3. Mai 
duwiolder a moesol riniwedd yw prif ranau yr 
addoliad. 4. Y bydd i Dduw faddeu ein biau 
ar ein hedifeirwch. 5. Fod cyflwr dyfodol o 
gosb a gwobr. Pwy bynag a gymero ychydig o 
draíferth i gymharu yr erthyglau hyn âg ciddo 
yr Undodiaid, a genfydd yn hawdd, fod undod- 
aeth yn fwy na haner y ffordd i ddeistiaeth. 

Y mae amryw fath, neu raddau o ddeistiaid, y 
rhai a ddosbarthir gan rai i ddua ddosbarth —sef 
marwol ac anfarwol; yr olaf yn caniatau 
cyflwr dyfodol, a'r blaenaf yn ei wadu yn hollol. 
Ond y mae y Dr. S. Clarke yn cymeryd y gair 
yn ei ystyr ehangaf, ac yn ei ddosbarthu yn 
bedwar dosbarth, fel y canlyn:—yn 1, Y rhaî er 
gochelyd yr enw Atheistiaid Epicuraidd, a ffuo- 
iant gredu hanfodaeth Bôd tragywyddol, annib— 
ynol a deallgar, ac a gyfaddefant mai efe oedd 
crewr y bydysawd, er eu bod ar yr un pryd yn 
haeru nad yw efe ymwneyd dim â llywodr- 
aethiad y byd, yn cymeryd un sylw o hono, nac 
yn gofalu am ddim sydd yn cael ei gyflawni yn- 


DEL 


324 


DEL 


ss ss S. S.. Ï. 


ddo; yn gyson âg athrawiaeth Lucretius, y bardd 
Epicuraidd, yr hwn a ddysgai— 
«“ enrhaid sydd 
Men a a^ dola ahydd, 
Heb ofal am unpeth, heb ofn na phyd, 
I'w wynfyd ei hunan yn ddigou o hyd, 
Heb ddiffyg un amser, fel ni is y ;rhod, 
Nac angen dim allom ei wneuthur yn bod ; 
Heb wen ar ei wyneb pan wnelom ryw dda, 
Na gwg i'n dychrynu o herwydd ein tra.” 

2. Y rhai a gredant nid yn unig fod Duw, 
ond hefyd fod rhagluniaeth o'i eiddo gyda golwg 
ar y byd naturiol, eithr a wadant y gwahaniaeth 
hanfodol rhwng da a drwg moesol, yn nghyd a 
sylw Duw o honynt, gan eu bod, meddant hwy, 
yn dibynu yn hollol ar gyfansoddiad dynol gyf- 
reithiau, 83. Y rhai a iawn syniant am berffeith- 
derau naturiol Duw, yn nghyd a'i ragluniaeth 
oruwchlywyddol ef, ac a_ feddant hefyd ryw 
ddychymyg o barth perffeithderau moesol y Gor- 
uchaf, eithr â rhagfarn ynddynt yn erbyn an- 
farwoldeb yr enaid, ydynt yn credu fod dynion 
yn darfod yn angau, a bod un genhedlaeth yn 
canlyn y llall mewn olyniad gwastadol, heb un 
cyflwr i ddyfod. 4. Y rhai a gredant y bôd o 
Dduw, rhagluniaeth, yn nghyd a holl rwymed- 
igaethau crefydd natur; a hyny yn unig can 
belled ag y canfyddir hwynt wrth oleuni natur, 
heb gynhorthwy dwyfol ddatguddiad.” í 

Y Deistiaid presenol ydynt yn eu hynodi eu 
hunain trwy eu sel i ledaenu egwyddorion gwrth- 
grediniaeth yn mysg y werinos gyffredin. Tra 
yr oedd Hume, Bollingbroke, a Gibbon, y rhai 
a fuasent yn ystyried cynyg eu syniadau i sylw 
y cyffredin bobl yn fath o sarhad arnynt, yn cy- 
farch y dysgedigion a'r mawrion yn unig: y mae 
ysgrifeniadau y diweddariaid Payne a Carlisle, 
wedi taenu egwyddorion gwrth-grediniaeth yn 
mhlith y graddau iselaf a ddynion; ac y mae 
deistiaeth wedi arwain i mewn yr atheistiaeth 
ffieiddiaf. See Leland's View of Deistical. Wri- 
ters, vol. i. p. 2, &$c.: R. Adam's Rel. World, vol. 
iii. p. 449, &c.; Evan's Sketch of the Denomi- 
nations of the Christian World. 

DEISYFIAD, (deisyf, ) y drydedd ran o weddi, 
yn yr hon yr ydym yn ymbil, neu yn erfyn am 
ryw fendith gan Dduw, i ni ein hunain, neu i 
eraill. Dylai ein deisyfiadau gael eu cyflwyno 
ger bron Duw, mewn ffydd yn enw Iesu Grist, 
gyda gostyngeiddrwydd, taerineb, ac ymostyng- 
iad i ewyllys a doethineb Duw, fel bod hollwy- 
bodol o'n hangenion. 

DELW, Heb. Uy, Tselem, Gr. Eiôwrov, Ei- 
dolon; yn gyffredinol a arwydda unrhyw lun, 
darluniad, neu gyffelybrwydd o ryw berson, neu 
beth; ond yn neillduol, mewn ystyr grefyddol, 
y mae yn dynodi unrhyw wrthrychiad celfydd- 
ydolo berson neu beth, yn wrthrych addol- 
. iad, yn mha olwg y mae yn gyfystyr ag eilun. 

Dadleuwyd llawer dros hir amser yn y byd 
Cristionogol, o barth y cyfreithlondeb a'r budd- 
ioldeb o arfer ac addoli delwau; ac nid yw y 
ddadl hon wedi terfynu yn hollol eto rhwng y 
Gwrthdystwyr (Protestants) a'r Pabyddion. Ond 
y mae yn amlwg nad oedd gan y Cristionogion 
cyntefig ddim delwau, oddiwrth yr ystyriaeth 
eu bod yn cael eu beio gan y paganiaid am nad 
oeddynt yn eu harfer. Heblaw hyny yr ydym 
yn cael bron pob hanesydd eglwysig a ysgrifen- 


odd o fewn cylch y pedwar canrif cyntaf yn ym- 
resymu yn erbyn yr arferiad baganaidd o addoli 
delwau, a hynv oddiwrth dystiolaeth eglur yr 
ysgrythyr, ac oddiwrth ansawdd bur ac ysbrydol 
uw. Dechreuodd yr arferiad o ddwyn delwau 
i leoedd addoliad Cristionogol yn fuan wedi am- 
ser Cystenyn Fawr; ond y Cristionogion cynt- 
efig a feient bob math o ddelwaddoliaeth yn yr 
iaith rymusaf.. Pan ddymunodd yr ymerodres 
Constantia ar Eusebius anfon iddi ddelw Iach- 
awdwr y byd, efe a ymresymodd â hi yn nghylch 
anaddasrwydd a gwrthuni ei chais; gan ddywed- 
yd, “Pa fath ddelw o Grista chwenychai eich 
urddas ymerodrol gael ei ddanfoni chwi? Ai 
delw ei natur wirioneddol ac anghyfnewidiol; 
ynte y natur hono. yr hon a gymerodd efe arno 
er ein mwyn ni, pan y llen-guddiwyd ef yn 
agwedd gwas? O barth y blaenaf tybiwyf nad 
ydych chwi eto i ddysgu nad adnabu neb y Mab 
ond y Tad, ac nad adnabu neb y Tad ond y Mab, 
a'r hwn yr ewyllysiodd y Mab ei ddatguddio 
iddo. Ond yr ydych gofyn am ddelw Crist, pan 
yr ymddangosodd yn ffurf dyn wedi ei amguddio 
â chorff tebyg i'r eiddom ni. Caniatawch i mi 
hysbysu i chwi fod y corff hwn yn awr wedi ei 
orlenwi a gogoniant y duwdod, ac oll ag oedd 
farwol ynddo wedi ei lyncu ìi fyny gan fywyd.” 
Parodd Paulinus, esgob Nola, yr hwn a fu 
farw yn y flwyddyn 43], ìi furiau lle o addoli gael 
ei baentio â hanesion gwedi eu cymeryd allan o'r 
Hen Destament, modd y byddai i'r bobl dderbyn 
addysg trwyddynt. Tebyg i ddelw, ar y cyntaf, 
gael ei dwyn i mewn ì leoedd addoliad i'r debyn 
i gadw coffadwriaeth, ac er anrhydedd seintiau 
trengedig; ond yr oedd yn anhawdd edrych ar 
y cyfryw wrthrychau, heb deimlo rhyw radd o 
barch yn y meddwl iddynt, yr hwn yn raddol a 
allasai dueddu dynion gweinion, llygredig, a 
thywyll, i dalu addoliad iddynt. Yn yr wythfed 
ganrif y cyfododd y ddadl hygof yn nghylch 
delwddrylliad, yr hon a barhaodd yn ei grym 
dros fwy na chan mlynedd, ac a achosodd lawer 
iawn o ddigofaint ac anghariad, yn gystal yn y 
dwyrain a'r gorllewin. Gwahanol babau, a 
gwahanol gymanfaoedd a gymerasant un yr ochr 
hyn, a'r llall yr ochr arall i'r ddadl; eithr o'r 
diwedd, ar ol hir ansicrwydd a hir anwadalwch, 
pleidwyr delw-addoliaeth a enillasant y dydd; 
ac oddiar hyny hyd yn bresenol y mae delw- 
addoliaeth yn un o ddaliadau sefydlog eglwys 
Rufain. Yn y seithfed gymanfa gyffredin- 
ol, (megys y gelwir hi) yr hon a gynhal- 
iwyd yn Nicea, yn nghylch diwedd yr wyth- 
fed ganrif, penderfynwyd, “'Fod i ddelwau sant- 
aidd y groes gael eu cysegru, a'u gosod ar y 
gwisgoedd a'r llestri santaidd, ac ar furiau ac 
estyll mewn tai anedd a ffyrdd cyhoedd. Ac 
yn bendifaddeu, fod i ddelwau vr Arglwydd 
Dduw, ein Hiachawdwr Iesu Grist, yr Arglwydd- 
es Fendigedig Mam Duw, yr angelio parchedig, 
a'r holl saint i gael eu cyfodi: a bod i bwy bynac 
a ryfygai feddwl na dysgu yn amgen, neu a daflai 
ymaith lyfrau lluniedig, llun y groes, neu unrhyw 
ddelw neu debygolrwydd, neu wir relywon y 
merthyron, i gael ei ddiswyddo, os esgob neu 
offeiriad fyddai; a'i esgymuno, os mynach, neu 
wr llyg.” Penderfynwyd hefyd gan gymanfa 
Trent, y gymanfa gyffredinol olaf, “Ar fod 


DEL 


DEL 


addoliad gweddus i gael ei roddii ddelwau." 

Y pabyddion weithiau a ffugiant nad ydynt 
hwy yn addoli y delwau, eithr Duw trwy gyf- 
rwng delwau; neu fod yr addoliad yr hwn a 
roddant hwy i ddelwau o radd is na'r addoliad a 
roddant i Dduw eihun. Ond o'r braidd y deall- 
id y cyfryw wahaniaethau gan y werinos gyffre- 
din; a thebyg gynt y byasai Iuddew neu bagan 
deallus yn defnyddio yr unrhyw amddiffyniad i 
eilunaddoliaeth. Eithr eilunaddoliaeth yn gy- 
ffredinol a waherddir yn yr ysgrythyr; ac y mae 
pob arferiad o ddelwau yn addoliad Duw, 
gwneuthur ac ymgrymu i lun dim, yn yr un 
modd yn cael ei warafun yn y dull mwyaf 
pendant. 

DELWADDOLIAETH, — (euoXarpta,). y 
gymod o addoli Duw trwy ddelwau, neu luniau. 

mae y pabyddion yn ceisio eu hamddiffyn eu 
bunain yn y peth hwn, trwy wahaniaethu rhwng 
delwaddoliaeth ac eilunaddoliaeth ; gan ddywed- 
yd fod gwahaniaeth dirfawr rhwng addoli Duw 
trwy ryw beth, ac addoli rhyw beth yn Jle Duw. 
Ond gwabaniaethant a fynont, y mae yn eglur 
fod y Beibl yn gwahardd gwneuthur llun dim 
i'r dyben i'w addoli; ac yn cyfrif hyny yn eilun- 
addoliaeth. Tebyg mai yr un amddiffyniad a 
wnaethai plant Israel am eu gwaith yn addoli 
y Ìlo aur ag a wnant hwythau dros addoli 
delwau. 

DELW-DORWYR, (Zconoclasts,) enw a gy- 
mhwysir gan eglwys Rhufain at bawb a ym- 
wrthodant a delwau mewn addoliad crefyddol. 

Dechreuodd y gwrthwynebiad ìi ddelwau yn 
ngwlad Groeg, dan deyrnasiad Bardanes, yr hwn 
a wnaethpwyd yn ymerawdwr y Groegiaid tua 
dechreu yr 8fed ganrif, pan ddaeth addoliad 
delwau yn beth cyffredin. Eithr tawelwyd y 
terfysgiadau a achoswyd ganddo trwy chwyl- 
droad, yr hwn yn 713 a ymddifadodd Barnades 
a'i orsedd ymerodrol. Pa fodd bynag, torodd y 
ddadl allan gyda ffyrnigrwydd deublyg dan Leo 
yr Isuriad, yr hwn fel y dywed rhai, a gyhoedd- 
odd weithred yn 726, yn gwahardd addoli delwau, 
gan orchymyn eu symud oll, oddigerth delwau 
croeshoeliad Crist, allan o'r addoldai; eithr yn 
ol eraill, nid oedd y weithred hon ond yn unig 
gwahardd rhoddi unrhyw fath o addoliad iddynt, 
Achosodd y weithred ryfel gwladwriaethol, yr 
hwn a dorodd allan yn ynysoedd yr Archipelago, 
a thrwy anogaethau yr offeiriaid a'r mynachod 
a ysglyfiodd ran o Asia, ac wedi hyny a gyr- 
haeddodd yr Eidal. Y terfysgoedd a'r gwrth- 
godiadau gwladwriaethol yn yr Eidal, a ddygwyd 
yn mlaen yn benaf trwy offerynoliaeth y pabau 
Gregory Ì. a'r II. Cafodd Leo ei esgymuno, 
a'i ddeiliaid yn y tiriogaethau Eidalaidd a wrth- 
ryfelasant i'w erbyn, a chan gymeryd arfau llof- 
ruddiasant neu ddeolasant holl ddirprwywyr 
aswyddwyr yr ymerawdwr. Mewn canlyniad 
i hyn yma, Leo a gynhullodd gymanfa yn 
Nghaercystenyn, yn 730, yr hon a ddiswyddodd 
German, esgob y ddinas ,hono, yr hwn ydoedd 
yn noddwr delwau; a gorchymynodd ì'r holl 
ddlwau gael eu llosgi yn gyhoeddus, ac a. ym- 
welodd â'r rhai ag oeddynt yn coledd y cyfryw 
addoliad eilunaddolgar ag amrywiol fath o gosb- 
edigaethau. Dwy blaid a gyfodasant oddiyma, 
un yn mabwysiadu addoliad delwau, ac o her- 

2r 


wydd hyny yn cael ei chyfenwi Eiconoduliaid, 
neu Ziconolairiaid; a'r ÌlâÌl yn maentumio fod y 
cyfryw addoliad yn anghyfreithlon, ac nad oedd 
dim yn fwy teilwng o'r cymeriad Cristionogol 
nag oedd dystrywio a difetha y delwau a'r llun- 
iau ag oeddynt yn achlysur y cyfryw eilunaddol- 
iaeth ffiaidd. Oddiyma cawsant eu gwahaniaethu 
trwy yr enwau Eiconomachiaid, ac Eiconoclast- 
iaid, hyny yw, amddiffynwyr a thorwyr delwau. 
Cafodd sel Gregory yr ÍI. dros addoliad delwau, 
nid yn unig ei hefelychu eithr ei rhagori, gan ei 
olynwr Gregory III,; mewn canlyniad, y tiriog- 
aethau Eidalaidd a ysgarwyd oddiwrth ymerodr- 
aeth Groeg. Cynhullodd Cystenyn, a gyfenwid 
Copronymus, gymanfa yn Nghaercystenyn yn 
734, yr hon a ystyrir gan y Groegiaid fel y seith- 
fed gymanfa gyffredinol, yn yr hon y condemn- 
iwyd addoliad ac arferiad delwau yn y' modd 
mwyaf difrifol. Y rhai hyny a feiddiasant der- 
fysgu yr ymerodraeth, yn ngwyneb yr ordinhad 
hon, a gosbwyd yn erwin; a sefydlwyd deddfau 
newyddion er gosod terfyn ar ffyrnigrwydd y 
mynachod. Leo. IV., yr hwn a gyhoeddwyd yn 
ymerawdwr yn 7/75, a ddilynodd yr un mesurau, 
ac a wnaeth yr unrhyw brawf o effeithioldeb 
cyfreithiau cosbawl gyda golwg ar ddiwreiddio 
eilunaddoliaeth allan o'r eglwys Gristionogol, 
lrone, gwraig Leo, a wenwynodd ei phriod yn 
“80; a thros ysbaid mebyd ei mab Cystenyn, 
ymaflodd yn awenau y llywodraeth ei hunan. 
Yn y flwyddyn 786, galwodd gymanfa yn Nicea, 
yn Bythinia, yr hon a adwaenir wrth yr enw 
ail gymanfa Nicea, yr hon a ddiddymodd y 
deddfau a'r ordinhadau yn erbyn yr eilunaddol- 
iaeth newydd, ac a adferodd addoliad delwau a'r 
groes, gan gyhoeddi cosbedigaethau trymion yn 
erbyn y rhai hyny a_ faentumient mai uw oedd 
unig wrthrych addoliad crefyddol. Yn yr ym- 
drech, y Brutaniaid, yr Ellmyniaid, a'r Ffrancod, 
a farnent y gellid yn gyfreithlon adael delwau a 
lluniau mewn addoldai; eithr ystyrient eu 
haddoli yn beth tra niweidiol, ac yn ffiaidd yn 
ngolwg y Goruchaf. Carlemagne aenwogodd ei 
hun fel cyfryngwr yn y ddadl hon. Gorchym- 
ynodd i bedwar llyfr yn nghylch delwau gael eu 
cyfansoddi gyda golwg ar wrthbrofi y rhesymau 
a ddefnyddiwyd gan yr esgobion Niceaidd mewn 
amddiffyniad i addoliad delwau, y rhai a anfon- 
odd efe i Adrian y pab yn 796, ir dyben i'w 
enillialw yn ol ei gymeradwyaeth o fesurau 
cymanfa ddiweddaf Nicea. Ysgrifenodd Adrian 
ateb iddynt; ac yn 790 cynullwyd cymanfa o 


! 300 o esgobion gan Carlemagne, yn Ffrankffort, 


yr hon a gadarnhaodd dybiau y pedwar llyfr, ac 
a gondemniodd mewn modd pwysig addoliad 
delwau. 

Gwedi deoliad Irene, torodd y ddadÌyn nzhylch 
delwau allan o'r newydd yn eglwys Groeg; a 
chafodd ei dwyn yn mlaen gan y pleidiau gwrth- 
wynebol, dros ysbaid haner y 9 gmmrhif, gyda 
llwyddiant gwahanol ac ansicr; ar y cyfany mae 
yr ymerawdwr Nicephorus i'w ystyried yn elyn 
i'r addoliod eilunaddolgar hwn... Ei olynwr, 
Michael Curopalates, yr'hwn a gyfenwid Rhang- 
abe, a'i noddodd' ac a'i hanegodd. — Eithr ar 
ddyfodiad Leo yr Armeniad, i'r ymerodraeth, 
newidiodd yr olygfa, canys efe a gynhullodd 
gymanfa yn Nghaercystenyn, yn 812, yr hon a 


DEL 


326 


DER 


ddiddymodd benderfyniadau cymanfa Nicea. Ei 
olynwr, Michael, a gyfenwid Balbus, a anghym- 
eradwyodd addoliad delwau; a'i fab Theophilus 
a'u triniodd yn erwin dros ben, Gwedi ei farw- 
olaeth ef, yr ymerodres Theodora, pa fodd bynag 
tra yr oedd ei mab dan oed, a gynhullodd gy- 
manfa yn Nghaercystenyn yn 842, yr hon a 
adsefydlodd ddeddfau ail gymanfa Nicea, ac a 
anogodd trwy gyfraith arbenig addoliad delwau. 
Y gymanfa yr hon a gynhaliwyd yn yr un lle o 
tan Protius, yn 879, a'r hon a ystyrir gan y 
Groegiaid yn 8 gymanfa gyffredinol, a adnewydd- 
odd ac a gadarnhaodd benderfyniadau y gymanfa 
Niceaidd. Er coffadwriaeth am y gymanfa hon 
y Groegiaid eoelgrefyddol a sefydlasant wyl, yr 
hon a alwant Gwyl Iawnffyddiaeth.. Yr oedd y 
Lladinwyr yn gyffredinol o'r farn y gallesid 
goddef delwau fel moddion i gynal coffad- 
wriaeth y ffyddloniaid, ac er adgoffau gorchest- 
ion a rhinweddau y personau yr oeddynt yn 
wythrychiaid o honynt; eithr ffieiddient bob 
meddwl am roddi iddynt unrhyw wriogaeth neu 
addoliant crefyddol, Cymanfa Paris, yr hon a 
gynhullwyd yn 824 gan Lewis yr Addfwyn, a 
benderfynodd ganiatau arfer delwau mewn addol- 
dai, eithr a waharddodd mewn modd llym dalu 
iddynt addoliant crefyddol; eto yn nghylch 
terfyniad y ganrif hon, yr offeiriaid Ffrengig a 
ddechreuasant roddi math o anrhydedd crefyddol 
'i ddelwau seintiau, a dilynwyd eu hesiampl gan 
yr Ellmyniaid yn nghyì a chenhedloedd eraill. 
Pa fodd bynag yr oedd i'r delwdorwyr eu can- 
lynwyr yn mhlith y Lladinwyr; yr enwocaf o'r 
rhai hyn oedd Claudius, esgob Turin, yr hwn yn 
823 a orchymynodd i'r holl ddelwau, hyd yn nod 
y groes, i gael eu bwrw allan o'r addoldai, a'u 
llosgi yn tân ; ac ysgrifenodd draethawd, yn yr 
hwn y tystiolaethodd yn gystal yn erbyn yr ar- 
feriad o honynt ag yn erbyn eu haddoli. Con- 
demniai ef relywon, pererindodau i'r Tir Sant- 
aidd, ac ymweliadau â beddau y saint; ac i'w 
ysgrifeniadau a'i lafur ef y mae bod dinas Turin 
a'r wlad oddiamgylch iddi, yn llai agored i goel- 
grefydd, na pharthau eraill Ewrop, dros hir 
amser ar ol ei farwolaeth, idd ei briodoli. Cafodd 
y ddadl yn nghylch santeiddrwydd delwau ei 
hadnewyddu drachefn, yn yr unfed ganrif ar 
ddeg, gan Leo, esgob Calcedon: Yr achlysur o 
hyn oedd i'r ymerawdwr Alexius droi y lluniau 
arian a addurnent byrth yr eglwysi i arian 
bathol, er diwallu angen y wladwriaeth. Haer- 
odd yr esgob mewn modd cyndyn iddo fod yn 
euog o gysegr-ysbeiliad, a chyhoeddodd draeth- 
awd, yn yr hwn yr honai fod santeiddrwydd yn 
cyfaneddu yn y delwau hyny, ac na ddylasai 
addoliad Cristionogol gael ei gyfyngu i'r person- 
au a gynrychiolid gan y cyfryw ddelwau, eithr 
y dylasai gael ei roddi hefyd i'r delwau eu hun- 
ain. Cynhullodd yr ymerawdwr gymanfa yn 
Nghaercystenyn, yr hon a benderfynodd nad 
oedd delwau Crist a'r saint i gael eu parchu 
eithr ag addoliant perthynasol yn unig; ac nad 
oedd ymbiliad a'r addoliad i gael ei gyfeirio at y 
saint, eithr yn unig fel gweision Crist, ac ar gyf- 
rif eu perthynas ag ef fel eu hathraw. Deolwyd 
Leo, herwydd nad oedd yn cymeradwyo y pen- 
derfyniadau gwrthun a choelgrefyddol hyn. Yn 
yr eglwys orllewinol, cafodd addoliant delwau ei 


anghymcradwyo a'i wrthwynebu gan amrywiol o 
bleidiau lluosog a chryfion, megys y Pedrobus- 
iaid, yr Albigensiaid, y Waldensiaid, &c,; ac o'r 
diwedd cafodd yr arfer eilunaddolgar hon eillwyr 
ddileu mewn amryw barthau o'r byd Cristionogol 
trwy y diwygiad. 

DELW DUW, tebygolrwydd i, neu wrthrych- 
iad o Dduw. Yn yr ystyr flaenaf, dywedir i 
Adda gael ei wneuthur ar ddelw Duw, Gen. 
i. 26, 27; a gelwir gwir santeiddrwydd, neu 
y dyn newydd, yn ddelw Duw ar enaid dyn, 
Col. iii. 10. Yn yr ystyr olaf y gelwir Crist 
yn ei berthynas â dynion fel cyfryngwr, 
Duw-dyn; a gwr priod yn ei berthynas â'i 
wraig fel ei phen, noddwr ac ymgeleddwr, yn 
ddelw Duw, Col.i. 15; 1 Cor. xi. 7. Ond dir 
sylwi, nad yw yr olaf ond dew yn unig; eithr 
bod y blaenaf yn ““ddysgleirdeb ei ogoniant ef, 
ac yn wir lun ci berson ef,” Heb.i. 3; ac o 
herwydd hyny, “y neb a'i gwelodd ef a welodd 
y Tad, canys efe a'r Tad un ydynt,” Ioan xiv. 
OE Os 

DEON, eglwyswr urddasol, y nesaf mewn 
gradd at yr esgob, a phen y gabidwl mewn 
eglwysydd cadeiriol. Y gair Lladin am dano yw 
decanus, yn deilliaw o'r Groeg deca, deg; am 
fod y deon yn blaenori ar ddeg canon, neu gor- 
berigloriaid, o leiaf. Deon a chabidwl yw cyng- 
hor yr esgob idd ei gynhorthwyo yn achosion 
crefydd. Buck. 

DERA, (o dêr, ciaidd, tebyg,) y ddera, y fall, 
y diafol, ; 


“ Llyneud cig y ddera.” 
Ehys Goch â'r Blwynog, 


“ Onoi'r ddor fel cny'r ddera.” 
Robert Leiaf â'r Ap. 

DERBYN CRIST, ymadrodd ysgrythyrol 
cyffredin, yn dynodi ffydd yn Nghrist, neu weith- 
redol gydsyniad yr enaid â thelerau yr efengyl; 
pan y mae dyn yn dyfodi hawl yn mendithion 
iechydwriaeth — breintiau efengylaidd—ac mewn 
gwirionedd, yn dechreu bod yn ddysgybl i'r 
Arglwydd Iesu Grist, Ioan i. 12; Col, ii. 6. 

Y gwrthwyneb i wrthod yw derbyn; ac y mae 
yn rhagdybied cynhygiad, ac yn cynwys ewyllys- 
garwch o du y derbyniwr. Nid yw Duw yn 
dirgymhell nebi dderbyn ei Fab, er ei fod yn 
tueddu pawb ag sydd yn gwneyd hyny yn iawn 
i'w wneuthur. Y mae pawb sydd yn derbyn 
Crist ynìawn yn ei dderbyn yn awyddus; yn 
gyflawn, yn ddiolchgar, ac yn Ìlawen; herwydd 
hyny rhaid eu bod oll yn ei dderbyn yn ewyllys- 
gar. “Y neb a'i calîo ef a gaiff fywyd, ac a 
feddiana ewyllys da gan yr Arglwydd;” ac nid 
oes yn angenrheidiol er cael hawl yn Nghrist, 
yn unig ond ei dderbyn yn yr hyn oll ag yw, fel 
cyfryngwr. 

DERWYDDON, (derw, Gr. drus,) athronwyr, 
seryddion, beirdd, ac offeiriaid y Cymry a'r 
Gauliaid gynt. Dosbarthir hwynt yn gyffredin 
i drì gradd; sef beirdd, ofyddion, a derwyddon. 
Y beirdd oeddynt brydyddion, achwyr, a hanes- 
Wyr: yr ofyddion, yn physigwyr, dewiniaid, a 
cherddorion ; a'r derwyddon, yn dduwinyddion, 
a barnwyr. Ystyrid y tri gradd fel yn perthyn 
i'r offeiriadaeth, er mai y derwyddon yn unig 
oedd wedi eu neillduo i'r swydd, ac mai iddynt 
hwy y perthynai cyflawni defodau crefyddol, ac 


DER 


927 


DER 


addysgu ieuenctyd ac eraill, yn egwyddorion 
crefydd a moesoldeb. 

Yr oedd yn perthyn i'r derwyddon arch- 
dderwydd, neu archoffeiriad, yr hwn a elwir 
Dryw; yr hwn oedd y prif farnwr mewn 
materion gwladol a chrefyddol. Nid oedd 
swydd yr archdderwydd yn etifeddol; eithr 
dewisid efiddi trwy bleidleisiau y rhif luosocaf 
o'r bobl; er ei fod yn aros ynddi dros ei holl 
fywyd. Y gwr mwyaf ei barch a'i urddas yn eu 
plith a ddewisid yn gyffredin i'r swydd hon; a 
phan y byddai mwy nag un yn ymgeisio am 
dani, terfynid y ddadl rhyngddynt trwy bleid- 
leisiau, ac weithiau trwy rym arfau; yr hyn a 
ddengys ei bod nid yn unig yn swydd o anrhyd- 
edd, ond hefyd o elw mawr. Yr oedd awdurdod 
yr archdderwydd yn oruchel, a'i farn yn cael ei 
hystyried yn benderfynol, mewn achosion gwlad- 
ol a chrefyddol. Dengys hyn nad oedd derw- 
yddiaeth yn ddarostyngedig i'r wladwriaeth, eithr 
y wladwriaeth i dderwyddiaeth. Ceasar, (De 
Bello Gall., lb. vi.) a ddywed, “Y derwyddon 
O'r radd uwchaf a arolygent addoliad a defodau 
crefydd; ac iddynt hwy y perthynai arlywyddiad 
achosion cyhoedd ac anghyoedd, yn nghyd ag 
addysgiad ieuenctvd. Os byddai i lofruddiaeth, 
neu unrhyw drosedd arall gael ei gyflawni, neu 
gynghaws mewn cyfraith yn nghylch etifedd- 
iaeth, neu rywbeth arall, gael ei osod. ar droed, 
hwynt-hwy oedd yn ei derfynu, ac yn sefydlu 
gwobrwyau a chosbedigaethau yn ol eu hewyll- 
ysiau; ac os dygwyddai i rywun omedd sefyll 
wrth eu penderfyniadau, yr oeddynt yn eiatali 
gyfranogio'u dirgeledigaethau. Y rhai ysgymun- 
edig a gyfrifid yn ddrygionus ac annuwiol, a 
phawb a ochelent ei gymdeithas; os dygwyddent 
fod a chynghaws rhyngddynt a rhyw rai, nid 
oedd ubaith iddynt enill y dydd; ni ddyrchefid 
hwy i sefyllfaoedd o urddas nac elw, a threngent 
heb barch nac anrhydedd.” 


Y derwyddon a wisgent gadwyn aur oddiam- 
gylch eu gyddfau pan fyddent yn gweini eu 
swydd, yn nghyd a gwisg o liw arbenig. Dy- 
wedir mai glas oedd y lliw a wisgai y beirdd, yr 
hwn oedd, fel y tybient hwy, yn arwyddo hedd- 
wch, Yr ofyddion a wisgent wisgoedd gwyrdd- 
ion, fel arwydd, yn ol eu tyb hwy, o ddysgeid- 
iaeth; a'r derwyddon a wisgent rai gwynion, yn 
arwydd o burdeb. Y derwyddon hefyd a wisg- 
ent fodrwyau, yn arwydd o'u swydd, y rhai a 
elwid gleiniau nadroedd. Y modrwyau hyn 
oeddynt o wahanol liwiau, fel eu gwisgoedd ; ac 
wedi eu gwneutbur o wydr ganddynt hwy eu 
hunain. Y rhai gleision a berthynent i'r beirdd; 
y gwyrddion i'r ofyddion; y gwynion i'r der- 
wyddon; a'r rhai cymysg i'r bobl gyffredin. Yr 
oedd y modrwyau hyn hefyd yn cael eu parchu 
a'u gwerthfawrogi yn fawr o herwydd y rhin- 
weddau anghyffredin a dybid fod ynddynt. 

Yr oedd y derwyddon yn rhydd oddiwrth bob 
trethi, a phob gwasanaeth coríiorol, celfyddydol, 
a milwraidd; a dywedir eu bod yn rhwym o 


ddysgu rhifedi mawr o benillion (y rhainid oedd | 
gyfreithlon eu hysgrifenu) ar eu tafodau; a | 
hyny naill ai i'r dyben i ymarfer eu cof, neu o | 


herwydd nad ellid halogi eu dirgeledigaethau | : | 
| soddi o saith elfen; sef tan; dacar, dwfr, awyr, 


hwy trwy eu gwneuthur yn gyhoeddus mewn 


ysgrifen. Herwydd hyn, arosent weithiau yn 


| yr athrofa dros ugain mlynedd. 


Yr oedd y derwyddon yn talu parch coelgref- 
yddoli goed derw, oddiwrth y rhai y cymeras- 
ent eu henw, a than y rhai, megys amryw gen- 
hedloedd dwyreiniol eilunaddolgar, yr addolent 
ac yr aberthent i'w gau dduwiau, Ezec. vi. 13; 
yn neillduol, yr oedd ganddynt barch mawr i'r 
uchel- wydd, neu'r misletoe.. Mawr oedd eu gor- 
foledd pan y caent dderwen a'r cyfryw blanhig- 
yn ynttyfu arni, am y cyfrifent ef yn ffafr ddwy- 
fol werthfawr iawn. Ar y cyfryw achlysur, yn 
mhen chwe diwrnod ar ol y lleuad newydd deu- 
ent at y pren dan ganu, a'r offeiriad a'r bilwg 
aur yn ei law a ddringai i'r pren, ac a_dorai y 
llysieuyn ag ef, yc hwn a dderbynid gan eraill 
ar y llawr i arífedog wen. Yna dygent ddau 
fustach hollol wynion, difai a dianaf, y rhai a 
aberthent ar gromlech. Ystyrid hyn ganddynt 
yn gyfaredd rhinweddol rhag haint neu unrhyw 
aflwydd arall, 

Er fod rhai yn gwadu nad oedd y derwyddon 
yn eilunaddolwyr, oblegyd nad oes un prawf eu 
bod yn arfer delwau, eto y mae yr hanes uchod, 


| yn nghyd ag amryw bethau eraill y ceir achly- 


sur i'w coffau yn mhellaeh, yn eglur brofi eu 
bod ; ac mai cymysgfa o'r grefydd batriarchaidd, 
ac eilunaddoliaeth cenhedloedd y dwyrain, oedd 
derwyddaeth. 

Y derwyddon a gredent hanfodaeth un bod 
goruchaf; eto addolent luosogrwydd o dduwiau, 
megys Ìlu y nefoedd, dynion, afonydd, &c. ; dig- 
ofaint y rhai a ddyhuddent, weithiau ag aberthau 
dynol; oba rai, y mwyaf cyffredin a dewisol 
oedd caethion rhyfel a drwg-weithredwyr; er 
y dywedir nad. oeddynt yn rhydd oddiwrth off- 
rymu y diniwaid ar droiau, i'r perwyl rhag-gry- 
bwylledig. Dynion yn dyhoeni mewn afiechyd, 
neu yn agored i berygl uniongyrchol, wedi eu 
haddysgu mai gwaed dynol oedd y peth mwyaf 
rhinweddol er cael ymwared iddynt, a offryment, 
eu cyd ddynion yn aberthau iawnol i'w heilun 
dduwiau, er mwyn caffael eu heddwch a'u ffafr. 
—Sce Evan. Mag., 1823, p. 94... Enwau eu prif 
dduwiau oeddynt Hu Gadarn; Arthur, neu 
Uthr Bendragon; Taronwy; Beli; Plennydd; 
Heilyn; Apollo, neu yrhaul; Gwydion ab Don, 
yr un a Mereury, a Hermes y -Groegwyr; 
Gwaednerth, duw y rhyfel; Buddugre, neu 
Budd-hôr, duw buddugoliaeth; Neifion, duw y 
mor; Gwyn ab Nudd, arglwydd y wlad obry, 
yr un a Phluto y Groegiaid ; yr afon Dyfrdwy ; 
Ceridwen, y lloer, neu dduwies yr yd; Llywy, 
neu Creirwy, brenines annwn, a merch Cerid- 
wen; Andras, neu Andraste, duwies anrhaith ; 
2uddud, neu Buddug, duwies buddugoliaeth ; 
Diana, duwies y goedwig; yn nghyd ag aneirif 
fân dduwiau, i'r rhai y talent anrhydedd 
crefyddol. 

Dywedir hefyd fod y derwyddon yn credu 
mewn cydagweddiad a'r athronyddion dwyrein- 
iol, yn banfodiad dwy egwyddor, un dda, ac un 


ddrwg. Yr olaf a alwent, gwarthawn, yr hon, 
meddant, sydd yn cyfaneddu yr eigion, yn 


ngwyddfod yr hon y cafodd y byd ac ol! ar sydd 
ynddo, eu bodolaeth, 
Credai y derwyddon fod dyn wedi ei gyfan- 


DER 


328 


DIA 


niwl, blodau, a gwynt; ac hefyd, fod ganddo 
saith synwyr; sef ewyllys, teimlad, llafar, ffroen- 
au, llygaid, clustiau, ac arogliad. 

Dywedir fod tybiau y derwyddon o barth y 
cyflwr cyd-ddrychol a dyfodol, yn agos fel y 
eanlyn :—1. Bod i bob creadur byw dri chyflwr 
o hanfodiad; sef y bywyd anifeilaidd, yr hwn 
sydd yn hollol ddrwg; y bywyd dynol, yn yr 
hwn y mae da a drwg yn gydbwys ; a'r bywyd 
nefol, yn yr hwn y mae pawb yn berffaith dda a 
dedwydd byth. 2. Bod pob creadur byw yn 
hanfodi ar y cyntaf yn y cyflwr iselaf, yr hwn 
sydd yn eithaf drwg; eithr ei fod yn dyrchafu 
yn raddol, trwy erchwyniad, (transmigration,) 
o hwnw i'r cyflwr dynol, pan y mae yn dyfod 
yn rhyddweithredydd ; tc eilwaith o hwnw i'r 
un nefol, pan y mae yn dyfod yn berffaith dded- 
wydd. 3. Mai peth defnyddiol yw yr enaid 
dynol, yr hwn trwy bechod a ddichon golli dros 
amser eî gydwybodolrwydd, er nas gall farw 
byth. 4. Y dichon creadur wedi cyrhaedd y 
cyflwr dynol, syrthio drachefn i'r un anifeilaidd, 
a hyny lawer gwaith ; ond eto, gan nad pa mor 
aml y dygwydda hyny, fod y ffordd i ddedwydd- 
yd, trwy erchwyniad, yn agored byth iddo. 5. 
Bod y duwiau i'w heddychu trwy aberth ; ac os 
ymostwng dyn yn wirfoddol i ddyoddef y gosb 
a dybia efe yn haeddianol i'w bechod, y bydd 


iddo trwy hyny wneyd iawn am y trosedd, a | 


phuro ei enaid oddiwrth ddrygioni. 6. Mai prif 
ddyben y llywodraeth ddwyfol yw dedwyddwch 
bywiolion ; ac mai dyben holl ddrygau y fuchedd 
hon yw prysuro y dyben hwnw. _ 7. Bod marw- 
olaeth yn elw i'r drwg yn gystal ag i'r da, yn 
gymaint nad yw ond moddion er dwyn ei dded- 
wyddwch yn gynt oddiamgylch. 8. Mai dyled 
pob dyn yw ymofyn am y gwirionedd, a'i gof- 
leidio yn erbyn y byd; eithr nad yw perffaith 
wybodaeth o hono yn gyrhaeddadwy nes myned 
trwy holl ddulliau bodoliaeth. 9. Y bydd dyn, 
wedi y cyrhaeddo y cyflwr nefol, yn meddu per- 
ffaith wybodaeth o'r holl ddulliau o fodolaeth yr 
aeth efe trwyddynt; ac y ceidw yr ymwybod- 
aeth hono dros byth, modd y gallo efe ddywed- 
yd, “ Myfi oedd y cyfryw ymlusgiad, pysgodyn, 
anifail, aderyn, dyn,” &c. 10. Y bydd dŷn yn 
y cyflwr nefol, (yr hwn a ddysgwylia ei fwyn- 
hau yn mharthau deheuol y ddaear,) yn ddar- 
ostyngedig yn olynol i'r adnewyddiadau hyfryd- 
af yn dragywydd; eithr na fydd i'r rhai hyny, 
fel y cyfnewidiadau a brofodd yn flaenorol, i'w 
ymddifadu o'i ymwybodaeth o'r hyn ydoedd yn 
flaenorol, ond y bydd mewn canlyniad i bob 
adnewyddiad, yn berffaith ymwybodus mai yr 
un creadur ydyw o hyd. 

Y derwyddon a addolent mewn llwyni o goed 
derw cysegredig; a'u temlau, y rhai a adeiledid 
ar egwyddorion celfyddgar, ac ydynt yn dangos 
cynydd mawr mewn seryddiaeth, oeddynt wedi 
eu gwneyd i fyny o 12, 19, 30, neu 60 o geryg, 
yn gyfatebol i'r 12 arwydd yn y ffurfafen, neu i 
rifedi blynyddoedd y cylchau mewn ymarferiad 
yn mhlith seryddion yr oes hono, Yr oedd y 
ceryg hyn wedi eu gosod yn unionsyth, ac yn y 
cyfryw bellder y naill oddiwrth y llall, fel ag i 
ffurfio cylch cyffelyb i gylch y 12 arwydd, neu y 
cylchau eraill y soniwyd am danynt. Yr oedd 
y fynedfa i'r temlau hyn bob amser gyferbyn a'r 


— Ee a a Nu Sr ir 


dwyrain-ogledd, Ar gyfer y fynedfa, ac ychy- 
dig oddiwrthi, yr oedd tair neu ychwaneg o geryg 
mawrion, y rhai a gynrychiolent y duwiau a 
addolid yn y deml. Yn nghanol y temlau hyn yr 
oedd y cromlechau, neu geryg mawrion llydain, 
ag un pen iddynt yn gogwyddo tua'r lliwr, y 
rhai a gynhelid gan dair neu ychwaneg o geryg, 
wedi eu gosod yn unionsyth, neu ar eu hochrau. 
Tybir mai allorau oedd y rhai hyn. Er fod rhai 
yn barnu mai beddau oeddynt, mwy tebygol yw 
mai y meddwl arall yw yr un cywir; SE" nad 
oes fawr le i ameu llai nad beddau oedd llawer 
o'r carneddau oedd oddiamgylch y temlau, er y 
gallasai rhai o honynt fod wedi eu cyfodi er 
cyneu tân arnynt ar uchel wyliau. Y neb a 
chwenycho weled darluniad cyflawn a chywir o'r 
pethau hyn, darllened Hanes Crefydd yn 
Nghymru, gany Parch. D Peter,tudal. 1—45, 
allan o'r hwn y cymerwyd cryn lawer o'r erthygl 
flaenorol. 

DERFISIAID, (dervises,) crwydrwyr Maho- 
metanaidd, tebyg ì fynachod anghenus eglwys 
Rhufain. Y maent yn bedwar math; yn 1. Y 
Bectashi, neu faledwyr crefyddol, y rhai y mae 
yn gyfreithlon iddynt briodi, ond ydynt dan 
rwymauigrwydrooleile. 2. Y Mefelefi, neu 
y Mefeland, y rhai a gyfaneddant mewn mynach- 
dai, ac a arferant letywriaeth.. Y mae y rhai 
hyn yn enwog am droi oddiamgylch dros ddwy 
neu dair awr o'r rhestr. 3. Y Cadrî, y rhai 
a ant oddiamgylch yn noethlymuniaid, gan 
ddawnsio a gwaeddi fel gwallgofiaid. 4. 
Seyah, y rhaì ar brydiau a bregethant, ac ar 
droiau eraill a chwareuant fel crachfeddygon, 


| (mountebanks.) Danfonir hwynt allan yn fynych, 


ar y neges o gardota, er budd i'w mynachdai, 
Broughton's Dict. 

DIACONIAID, (2duaxovot, diaconoi,) yn gy- 
ffredinol a ddynodant. unrhyw wasanaethwyr, 
edrych Mat. xx. 26; xxii. 13; Ioan ii. ô, 9; 
Rhuf. xiii. 4; 1 Cor.iii. 5; 2 Cor, vi, 4; xi. 15, 
23, Gr.; ond yn neillduol, yr ail radd o swydd- 
ogion cyffredin yn eglwys y Testament Newydd, 
sef y nesaf at yr esgobion, yr henuriaid, y bugeil- 
iaid, yr athrawon neu y gweinidogion, Phil.1. 1; 
1 Tim. iii. 8, l2. Y swyddogion anghyffredin 
oeddynt yr apostolion, y rhai nid oeddynt yn 
perthyn i un eglwys neillduol, nac i badd 
yn yr eglwys ond dros oes yn unig; ac i'r 
rhai nis gall fod gwrth-ddrychiaid, neu gan- 
lyniedyddion, gan mai dyben neillduol y swydd 
apostolaidd oedd dwyn tystiolaeth i wirionedd y 
ffaith o adgyfodiad Crist oddiwrth y meirw, ac 
nad oedd neb yn alluog o hyny, ond yn unig y 
sawl oeddynt wedi ei weled â'u llygaid corfforol 
wedi iddo adgyfodi; a bod yn angenrheidiol eu 
bod wedi eu hawdurdodi gan Grist yn bersonol 
at,y gwaith, yr hyn ni chafodd neb ond y deu- 
ddeg yn unig. Yr unig swyddogion cyffredin yn 
eglwys y Testament Newydd ydynt yr esgobion, 
neu yr henuriaid, a'r diaconiaid. _ Y mae y rhai 
hyn yn perthyn i eglwysi neillduol ; ac nid ydynt 
yn esgobion na diaconiaid awdurdodedig eithr 
yn yr eglwysi y perthynant iddynt yn unig. Yr 
oedd Paul yn apostol yn Rhufain, Corinth, 
Ephesus, &c., yn gystal ag yn Jerusalem ; eithr 
nid oedd Clement yn esgob neu weinidog ond yn 
Rhufain, na Pholyearp, eithr yn Smyrna yn unig. 


DIA 929 


DIA 


Gyda golwg ar ddiaconiaid, ymddengys yn 
angenrheidiol sylwi, yn 

I. Ar eu gwaith, sef, (ôuaxoveu rpare) ec, ) 
gwasanaethu byrddau, Act. vi. 2, 9.. Os gofynir 
Pa fyrddau ? atebir, ynl. Bwrdd yr Arglwydd, 
1 Cor. x.21. Os gofynir, Pa ryw wasanaeth y 
maent i'w gyflawni yn eu perthynas â'r bwrdd 
hwn? atebir, Mai hwynthwy sydd i ddarparu yr 
elfenau ; eu gosod mewn trefn arno; a'u dosbarthu 
rhwng y cymunwyr ar amser y wledd. _ Addefir 
nad oes na gorchymyn nac esiampl ysgrythyrol 
am hyn; ond er hyny y mae rheswm a hanesion 
eglwysig yn ei gadarnhau. Ymddengys yn an- 
nichonadwy i'r henuriaid wneyd y pethau hynlle 
y byddo rhifedi y cymunwyr yn llawer, ac nad 
oes neb mor addas i'w cynhorthwyo a'r rhai sydd 
yn barod mewn swydd, ac wrth eu swydd yn 
wasanaethwyr byrddau, Heblaw hyny y mae 
hanesion eglwysig yn sicrhau, mai hwynthwy o'r 
dechreuad, oedd nid yn unig yn dosbarthu yr 
elfenau rhwng y cymunwyr, ond hefyd yn eu 
dwyn i'r aelodau absenol.— Dwigkt's Theo., vol. 
vi., p. 173. 2. Bwrdd yr henuriaid, Marc x. 10. 
l Cor. ix. 14. Nid addas a fyddai iddynt hwy 
ymwneyd yn uniongyrchol â'r eglwys yn nghylch 
eu cynhaliaeth; nac i geryddu ac anog y rhai 
anffyddlon at yr achos angenrheidiol hwn. Gwell 
i eraill wneyd hyny yn eu lle; ac nid oes neb yn 
fwy addas at y gorchwyl na'r rhai wrth eu swydd 
ydynt wasanaethwyr byrddau. 3. Bwrdd y 
flodŷon.. Gyda golwg uniongyrchol ar hwn y 
cafodd y swydd ei sefydlu gyntaf, Act. vi. 1—6. 
Yr oedd yr achos teilwng hwn yn cael gofalu yn 
ffyddlon am dano gan y prif Gristionogion. Yr 
oeddynt yn cyfranu yn helaeth iawn ato, Gal. ii. 
9, 10; 1 Cor. xvi. l, 2, a'r diaconiaid oedd yn 
arolygu y casgliadau, ac yn eu dosbarthu rhwng 
y rhai anghenus, Rhuf. xii. 7, 8, Gr. Edr. Dod- 
dridge in loco. 

II. Y cynheddfau gofynedig ynddynt. Rhaid 
i'r diaconiaid fod, ynl. Yn eirwir. “ Nid yn ddau 
eiriog,” 1 Tim.iiì. 8. 2. Yn ddynion cymhedrol 
gyda golwg ar ddiod gadarn. “'Nid yn ymroii 
win lawer,” 1 Tim. iii. 8. Gallant arfer ychydig 
win, ond nid gwin lawer ; gallant ei yfed, ond nid 
ymroiiddo. 3. Yn deg a gonest yn eu hymdrin- 
saethau bydol. “Nid yn budr elwa, adn. 8. 
Gallant elwa, ond nid mewn modd budr, annheg, 


anonest, gwael, 4. Yn dda eu gair, Act. vi. 3. 
Nid digon na byddo dim drwg i'w ddyweyd am 
danynt, rhaid hefyd fod rhyw dda i'w ddywedyd. 
Rhaid eu bod yn grefyddwyr pendant, yn gystal 
a nacaol, 5. Yn Mawn o'r Ysbryd Glân, ac o 
ddoethineb, sef yn dduwiol a chall iawn, Act. vi. 
3. 6. Yn ddynion gonest; neu yn hytrach yn ol 
y Groeg a'r Saesoneg) yn 8obr a phwysig, hyny 
yw, nid yn gellweirus a chwerthingar, 1 Tim. iii. 
8, 7. Yn dala dirgelwch y ffydd, (sef athrawiaeth 
crefydd) mewn cydwybod bur ; sef bod yn gyfar- 
wydd ynddi—yn ddidwyll yn eu proffes o honi— 
ac yn ffyddlon a diargyhoedd yn eu hymlyniad 
wrthi, 1 Tim. iii. 9. 8. Rhaid ì ddiacon fod yn 
wr un wraig, ac yn llywodraethu ei blant a'i dy ei 
hun yn dda, ì Tim. iii. 12. Nid yw yn angen- 
rheidiol bod ganddo wraig, ty ybryth ond 
os bydd, yield na byddo ganddo ond un wraig ar 


yr un pryd; ac os bydd ganddo blant, neu dyl- 
wyth, rhaid ei fod yn eu llywodraethu yn dda, | 


sef yn eu cadw mewn ufydd-dod a threfn addas. 
Dyma yr holl gynheddfau gofynedig mewn dia- 
coniaid. 

Ond ysgatfydd y gwrthddadleuir, gan ddywed- 
yd, Fod yr apostol yn ychwanegu, “'y rhaid i'w 
gwragedd yr un ffunud fod yn sobr,” &c. Atebir 
Nad yw y geiriau y mae'n rhaid i'w, yn y testyn 
gweiddiol; ac mai y modd y dylid ei ddarllen 
ydyw, “ yr un modd y mae'n rhaid i'r gwragedd 
(sef y diaconesau) fod yn sobr,” &c. Nid dar- 
lunio cynheddfau gofynedig gwragedd diaconiaid, 
ond gwragedd-ddiaconiaid, neu ddiaconesau, y 
mae Paul yma. Ymddengys hyn os ystyrir mai 
anaml yn yr un eglwys, y gellir cyfarfod â gwr a 
gwraig yn feddianol eill deuoedd ar y cynheddfau 
tan sylw ; ac o ganlyniad, ar y cyfryw dybiaeth 
y byddai llawer eglwys yn rhwym o fod heb 
ddiacon i wasanaethu ei byrddau, neu o ddewis 
rhai anaddas at y gwaith. Heblaw hyny, nid 
oes un rheswm dros fod y cyfryw gynheddfau yn 
ofynol yn ngwragedd diaconiaid, yn fwy na 
gwragedd esgobion; ac nid yw yn ymddangos yn 
dem na rhesymol i atal dyn yn meddu y cyn- 
heddfau gofynedig rhag cyfleustra i'w defnyddio, 
yn unig am nad ydyw ei wraig yn feddianol 
arnynt hefyd. Troi cyfraith Crist yn greulondeb, 
a orchymymion ysgafn ef yn drymion, a fyddai 

yny. 

IlI. 7refn eu sefydliad. Yn 1. Edryched y 
brodyr yn eu plith eu hunain am danynt, Act. vi. 
3. Odid y mae un eglwys heb ryw rai ynddi yn 
feddianol ar y cyfryw gynheddfau. _ Er y dichon 
fod llawer eglwys heb neb ynddi yn addas o ran 
doniau a dysgeidiaeth i gael ei ddewis yn esgob ; 
eto, anaml y mae un gymdeithas o'r fath na 
cheid rhai ynddi yn addas i wasanaethu byrddau, 
Bydded gan hyny i'r swyddogion presenol, neu 
ryw rai addas o'r brodyr, fwrw golwg ar yr aelod- 
au, ac edrych pwy o honynt sy debycaf o fod yn 
meddu y cymhwysderau gofynedig ; yna cynhyg- 
iant hwynt i sylw yr eglwys yn gyffredinol, fel 
rhai cymhwys yn eu tyb hwy. 2. Profer hwynt, 
1 Tim. iii. 10. Nid gosoder hwynt dan brawf i 
weini y swydd a feddylir; canys ““ Profer hwynt 
yn gyntaf, ac yna gwasanaethant swydd diacon- 
iaid,” yw y gorchymyn. Yr hyn gan hyny sy 
mewn golwg ydyw, ymofyner yn fanwl yn 
nghylch addasrwydd eu cymeriad, Dyger hwynt 
at y rheol, ac edrycher a ydynt yn cyfateb iddi. 
Yna yn 3. Dewiser hwynt i'r swydd. Ond gofynir, 
ysgatfydd, pwy sydd i'w dewis? Atebir, Yr. 
eglwys mewn cysylltiad â'r swyddogion cynrych- 
eL, Edr. Act. vi. 3, 5. Creulondeb fyddai eu 
rhwymo hwy ìi gydlafurio â swyddogion newydd, 
heb ganiatau iddynt un llais yn eu dewisiad; a 
thrais fyddai iddynt hwythau i gynyg gosod 
eraill mewn swydd mewn gwrthwynebiad i 
feddwl yr eglwys yn gyffredinol. 4. Urdder 
hwynt i'r swydd. Pa fodd? 'Trwy weddi ac 
arddodiad dwylaw yr benuriaid, Act. vi. 5, 6; 
xiii. 1l—3. Er mai yn yr eglwys y mae yr hawl i 
ddewis, eto yn yr henuriaeth y mae yr hawl ìi 
urddo. Y mae y naill i fod yn ataliad ar y llall; 
fel na byddo i annhrefn ar un llaw, na gormes ar 
y llaw arall gymeryd lle. Edr. Arddodiad Dwy- 


law. 
IV. Y modd y dylent. wasanaethu y swydd. 
Gosodir hyn allan mewn un gair, sef, kiywc, yn 


DIA 


950 


DEA . 


dda, 1 Tim. iii. 13, hyny yw, nid yn berffaith, yr 
hyn sydd annichonadwy ; ond yn gywir; yn ffydd- 
lawn; yn gyflawn, gyda golwg ar holl ddyled- 
swyddau y swydd; ac yn barhaus a diflino yn 
ngwyneb pob digalondid a gwrthwynebiadau, hyd 
y diwedd. 
V. Yr anogaethau i'w cymhelli hyny. Heblaw 
y rhai cyffredin iddynt hwy fel Cristionogion 
eraill, y mae ganddynt rai ag sy i raddau mawr 
yn briodol iddynt hwy eu hunain. Yn l. Y 
maent wrth hyny, yn enill iddyn& eu hunain radd 
dda. Nid gradd neu swydd uwch yn yr eglwys 
a feddylir, sef swydd esgob neu henuriad; 
oblegyd nid oes un sylfaen ysgrythyrol i farnu 
bod y diaconiaid yn athrawon, neu bregethwyr ; 
nac ychwaith fod yr eglwys yn rhwym o ddewis 
eu hesgobion o fysg y diaconiaid. Pe buasai y 
diaconiaid, (fel y golyga rhai,) yn ymgeiswyr am 
y swydd esgobaethol, dylasai Paul ddarlunio 
cynheddfau diaconiaid yn gyntaf, ac nid yn 
olaf; ac yn lle dywedyd, “* Od oes »eb yn chwen- 
ych swydd esgob, gwaith da y mae yn ei chwen- 
ych,” dylasai ddywedyd, “ Od oes un diacon yn 
chwenych swydd esgob, gwaith da mae'n ei 
chwenych ;'” canys rhaid i'r hwn a chwenycho 
swydd esgob fod yn gyntaf wedi gwasanaethu 
swydd diacon yn dda, cyn y gellir ei ddewis yn 
esgob. Ond nid yw yn crybwyll am y fath 
bethau; eithr yn hollol i'r gwrthwyneb, dywed, 
“Od oes meb (diacon, neu ryw un araÌl) yn 
chwenych swydd esgob ;'” ac yna, canys rhaid i 
esgob fod (mid yn ddiacon,) ond yn ddiargyhoedd, 
&c. Wrth y radd dda y mae y rhai a wasanaeth- 
ant swydd diaconiaid yn dda yn ei henill iddynt 
eu hunain y meddylir gan hyny, nid swydd uwch 
yn yr eglwys, ond gradd uwch o barch ac ym- 
ddiried yn mhlith y brodyr, yr hyn sydd yn gysur 
mawr iddynt hwy eu hunain, ac yn eu cynhys- 
gaeddu â mantais fawr i fod o ddefnydd i eraill. 
2. Hyfder mawr yn y fydd sydd yn Nghrist Iesu,” 
1 Tim. iii. 13 ; sef eondra santaidd yn cyfodi oddi- 
ar ymwybodaeth o uniondeb yr achos a wasan- 
aethant, a chywirdeb yr egwyddorion ag sy yn eu 
cymhell i lafurio ynddo. Y gwrthwyneb yw yr 
hyfder hwn i wyleidd-dra pechadurus, ac ofn 
Lien caethiwus, neu yr ysbryd caethiwed 
lwnw sy yn peri ofn. Ysbryd nerth, cariad 
a phwyll ydyw; ïe, perffaith gariad yn bwrw 
allan ofn ydyw. Y mae yr hwn a sonir am dano 
yn enill, (nid yn cymeryd,) hwn iddo ei hun; ac 
y mae yn gaffaeliad mawr iddo, gan ei/fod yn ei 
wneyd ef yn wir ddedwydd, ac yn ei alluogi i fod 
ts ymdrechgar a defnyddiol yn y cylch yn yr 
hwn y mae yn troi. See Dwight's Theo. vol. vì., 
pp. 162—178. Haldane's View of Social Worship, 
pp. 206—267. Dr. Winter's excellent Sermon on 
the Office of Deacons.  Ridgeley's Body of Div. 
Corff Duwinyddiaeth y Dr. Lewis. 
DIACONESAU, diaconiaid benywaidd, 
Caniateir yn gyffredinol fod diaconesau yn y brif 
eglwys, hyny yw, gwragedd duwiol y rhai a gyn- 
horthwyent yn ymgeleddiad pregethwyr teithiol 
a ymwelent â chleifion a charcharorion, ac a 
addysgent eu rhyw eu hunain yn egwyddorion 
Cristionogaeth. Tebyg mai un o honynt oedd 
Phebe, Rhuf. xvi. I. Tebyg mai darluniad o 
gymhwysderau y rhai hyn yw 1 Tim. iii. 11; ac 
mai hwynthwy a olygir, 1 Tim. v.2,10. Yr 


pp. 145—150. 


oedd munudrwydd (manners,) y dwyreinioliaid 
yn eu gwneuthur yn angenrheidiol; gan nad 
oedd y fath ryddid yno i'r ddau ryw i gyfeillachu 
â'u gilydd, ac i ddyfod at eu gilydd ag 
sydd yn y parthau hyn. Edrych loan iv. 
iv. 27. Y mae yn ddadl a ddylent gael eu par- 
hau, neu beidio. Tybia rhai y dylent; ond y 
mae y rhan amlaf yn meddwl nad oes eu hangen 
yn awr. See Haldane's View of Social Worship, 
Edr. Diaconiaid, 

DIAFOL, tywysog yr angylion syrthiedig, ac 
arch-elyn Duw a dyn. Nid yw y gair diafol 
mwy na'r Llad. Diabolus, y Ffr. Diable, yr Ital. 
Diavolo, yr Ellmyn. Teufel, air Saes. Devd, 
ond dullweddiad o'r Gr. .Diabolos (ôwaDoXoc,) 
yr hwn sy yn tarddu o_ôta/3aXX&v (diaballein,) 
enllibio; ac yn arwyddo enllibiwr, absenwr, cam- 
gyhuddwr. Yn Syriaeg y mae yn cael ei alw 
achelcartso, h. y., “'difrodwr enllib,” i ddynodi 
yr hyfrydwch a. gymer yn mhob cynhygiad at 
anurddo cymeriad dynion santaidd a daionus. Y 
mae yn deilwng o sylw nad yw y gair (diaboloi) 
yn y rhif luosog, un amser yn caêl eì gymhwyso 
at yr angylion syrthiedig, ond yn wastad at fodau 
dynol, Edr. 1 Tim. iii. 11; 2Tim.iii. 3; Tit.ii. 3. 
Gr.; ac nad ydyw yn cael ei gymhwyso un pryd 
atneb yn y rhif unigol, (oddigerth unwaith at 
Judas Iscariot o herwydd rhesymau arbenig,) 
ond at dywysog llywodraeth yr awyr, sef Satan, 
duw y byd hwn. Edr. Ioan vi. 70; Dat. xii. 9, 10. 
Wrth sylwi ar Air Duw ymddengys fod y diafol, 
yn 1. Yn ysbryd o radd oruchel yn nhafol bod- 
oliaeth, Eph. ii. 2. 2. Mai angel syrthiedig 
ydyw, Judas 6; wedi ei gymharu â Math. xxv. 
4l; I Tim.iii. 6. 8. Bod ei elyniaeth at ddyn- 
olryw yn gref, Dat. xii. 12; 1 Pedr v. 8. 4. 
Bod ei gyfrwysder yn fawr, Eph. vi. ll; Dat. 
xii. 9. 5. Bod ei allu yn fawr, Luc xi. 21. 
6. Bod ei awdurdod yn helaeth, Eph. ii. 2. Ond 
er hyn oll nid yw nac yn hollbresenol, hollwyb- 
odol, nac hollalluog. Ni all dreisio ewyllys neb; 
a dichon i'r gwanaf o'r hil ddynol a ymddiriedo 
yn yr Arglwydd, yn llwybrdyledswydd, ei wth - 
wynebu yn effeithiol yn eì demtasiynau mwyaf 
ffyrnig, | Pedr v. 9. Y mae tyb y Sosiniaid yn 
mherthynas iddo, y rhai a chwenychaut wadu ei 
hanfodiad, gan ddywedyd nad yw yn unig ond 
person ffugiol, neu egwyddor ddrwg yn cael ei 
hansoddi, islaw dirmyg; ac yn hollol anghyson 
âg egwyddorion rhesymol agoriad ysgrythyrol. 
Cystal y gallant ddywedyd nad oedd un hanfod- 
iad gwirioneddol i Grist ei hun; ac nad yw yr 
hyn a ddywedir am dano gan yr efengylwyr ond 
yn unig ansoddiad (personification) rhinwedd, 
neu ragoriaeth foesawl. See Buck's Dict. in 
verbo Devil. Edr. Cythraul. 

DIAL, (di-al,) digofaint. bwriadol a sefydlog, 
yn tueddu eì ddeiliad i dalu drwg am ddrwg, neu 
i gosbi arall mewn canlyniad i ryw gam a gafodd 
ganddo, yn mhellach nag y byddo uniondeb atal- 
edigol yn galw, neu ddybenion cyfiawnder cosb- 
edigaethol yn gofyn; hefyd y weithred o ad-dalu 
am fai cyflawnedig. 

Y mae dial, fel nwyd, yn gwahaniaethu oddi- 
wrth yr anfoddlonrwydd hwnw ag sy'n cyfodi yn 
y meddwl yn uniongyrchol, mewn canlyniad i 
waith rhywun yn ein tramgwyddo, neu ein ni- 
wceidio, Peth disymwth yw un, ond peth sefydlog 


DIA 


2 


1 DID 


yw y llall; peth amserol yw un, ond peth arosol 
yw y llall; peth naturiol yw un, ond peth an- 
naturiol yw y llall; peth difwriad yw un, ond 
peth bwriadol yw y llall, yn gweithredu yn aml 
yn mhen blynyddoedd lawer ar ol cyflawniad y 
weithred a'i hachlysurodd. í 

Y mae dial hefyd, paun bynag ai fel nwyd 
neu fel ataliad gweithredol yr ystyriom ef, yn 
mawr wahaniaethu oddiwrth uniondeb ataledigol, 
neu gyfiawnder cosbedigaethol. Gwrthrych yr 
olaf yw y bai; ond gwrthrych y blaenaf yw y 
person, ar yr hwn y mae yn trosglwyddo y cas- 
ineb ag sy yn deilwng i'r bai yn unig. Y mae 
yr olaf yn gyfreithlon, ïe, yn ddyledswydd 
bwysig, pan y byddo lles cyhoeddus yn galw; 


ond y blaenaf yn waharddedig bob amser, ac | 


yn gwbl groes i ysbryd a chymeriad Cristion- 
awgrwydd. “'Nac ymddielwch, rai anwyl, 
rhoddwch le i ddigofaint ; canys nyni a adwaen- 
om y neb a ddywedodd, Myfi bia dial; myfi a 
dalaf, medd yr Arglwydd.” 

O'r holl nwydau a oresgynant y fynwes ddynol 
dial yw yr echryslonaf, Pan yn cael ei goddef i 
deyrnasu yn hollol y mae yn fwy na digoni 
wenwyno yr ychydig fwyniant a adawyd i ddyn 
yn y cyflwr presenol. Gan nad pa gymaint y 
dichoni ddyn ei ddyoddef trwy anghyfiawn- 


der, y mae yn wastad yn agored i ddyoddef 


llawer mwy yn yr erlyniad o ddial. Y mae 
camwedd gelyn yn hollol analluog ì weini yr hyn 
sy yn gydradd â'r gofid y mae efe yn ei greu 


iddo ei hun trwy y nwydau ffyrnig a chreulon | 


sy yn llywodraethu o'i fewn trwy ei ganiatad ei 
hun. 

Yr ysbrydion drygionus a gyfaneddant diriog- 
aethau gwlad y trueni, a ddarlunir fel yn ym- 
hyfrydu mewn dial a chreulonderau. Eithr y 
mae y cwbl sydd ardderchog a da yn y bydysawd, 
o du tiriondeb a thrugaredd. Y mae llywydd 
goruchel y byd, er yn cael ei ddigio er ys oes 


oedd trwy anghyfiawnderau, a'i anmharchutrwy | 


annuwioldeb dynolryw, eto yn parhau “yn 
hwyrfrydig i lid, ac yn aml o drugaredd.” Ei 
Fab, pan ymddangosodd ar y ddaear mewn undeb 
a natur dyn, a ddangosodd yr enghraifft ar- 


dderchocaf o faddeugarwch a welwyd erioed yn. 


y byd; a hyny yn gystal yn ei fywyd a'i farwol- 
aeth. Os edrychwn i hanes dynolryw, bydd ini 
ganfod yn eglur fod pawb, yn mhob oes, a 
gawsant eu parchu o herwydd eu mawredd a'u 
teilyngdod, yn hynod am faddeugarwch. Dial 


a breswylia yn unig mewn eneidiau gwael ac 


anenwog. Ysbryd gwrol a boneddigaidd sydd 
yn wastad uwchlaw iddo. Nid yw hwn yn dy- 


oddef oddiwrth y niweidiau a gynhygir iddo gan , 


ddynion, y pethau y mae eraill yn teimlo oddi- 
wrthynt. Gan feddianu ei hun, y mae yn sefyll 
heb ei ysgogi gan eu hymosodiadau arno; a 
chyda thosturi haelfrydig, yn hytrach na digof- 
aint, y mae yn edrych i lawrar eu hymddygiad- 
au annheilwng. Mewn gwirionedd y dywedwyd 
nad all y mwyaf yn mhlith dynion ddim niweidio 
yn gynt nag y gall dyn da enwogi ei hunan yn 
fwy, trwy faddeu y niwed a gafodd. Dial sydd 
hyfryd, ond maddeu sydd hyfrytach. Dial sydd 
ddieflig, ond maddeu sydd ddwyfol. 
DIAREB, (di-ar-eb,) addysgwers fer ac 


eglur, wedi ei sylfaenu ar brofiad, yn cynwys | 


rhyw wirionedd moesol, pwysig, a buddiol; neu 
ymadrodd byr, cryno, eglur, synwyrlawn, a 
a ffraethlym, yn cynwys rhyw addysg er hy- 
fforddiad buchedd. Rhagoriaeth y dull hwn o 
addysgu yw ei fod yn fyr, ac o h«rwydd hyny 
hawdd ei gofio; ac yn eglur, ac o herwydd hyny 
yn hawdd ei ddeall. 

Y mae gan bob cenedl ei diarebion, yn cynwys 
casgliad o ffraetheiriau eu hynafiaid doethion, y 
rhai a barchant yn fawr, a gadwant yn ofalus, ac 
a adroddant yn aml. _ Yn mhlith yr holl ddiareb- 
ion anysbrydoledig, dichon nad oedd nemawr yn 
rhestru'n uwch na'r rhai Cymreig. Ond rhaid 
i bob diarebion roi ffordd i ddiarebion So- 
lomon; yn neillduol y rhai a lefarodd efe 
tan ysbrydoliaeth Duw, ac sydd yn gynwys- 
ediz yn llyfr y Diarebion, yr hwn sydd yn 
cynwys casgliad digyffelyb o foeswersi addas i 
bob oedran, cyflwr a sefyllfa o ddynion ar y 
ddaear. Eu prif ragoriaethau yw eu bod wedi 
eu llefaru gan y doethafo ddynion, a hyny. tan 
arweiniad anffaeledig Ysbryd Duw. Y maent 
oll wedi dyfod o'r nef, oddiwrth Dduw. 

DIBEN, idi pen,) terfyniad gweithred, neu yr 
amcan mewn golwg wrth ei chyflawni. 

Dosberthir dybenion, yn ol eu hansawdd, i 
gywir a gau; teilwng ac annheilwng; da_a 
drwg; yn ol eu graddau, ì flaenaf a phenaf; is, 
uwch, uwchaf; blaenaf ac eithaf. Is ddyben, 
yw yr hyn a geisir, nid er ei fwyn ei hun, ond er 
mwyn rhywbeth arall mwy dymunol a gwerth- 
fawr yn ngolwg y gweithredydd. Uwch ddyben 
yw yr hyn a geisir, mewn rhan er ei fwyn eihun, 
er nad yn hollol; gan fod rhyw beth arall mewn 
golwg, 0 uwch pwys gan yr ymgeisydd. Y 
dyben penaf neu eithaf, neu y prif ddyben, yw y 
nod uwchaf y cyrchir ato—yr hyn a geisir er eì 
fwyn ei hun, ac nid er mwyn rhyw beth arall sy 
uwch, gwell, a rhagorach. See Edwards's Works, 
vol. i., pp. 443— 450. 

DIDREFWYR, (o dì, a í4ref,) ermidiaid, 
(Aermils,) meudwyod; dynion yn ymddidoli o 
blith eraill i leoedd anghyfanedd, i'r dyben i 
gysegru eu hunain yn hollol af yr ymarferiad o 
grefydd. Yr oedd yr arfer hon yn gynar a 
chyffredinol yn y dwyrain, yn mhlith y Pagan- 
iaid, Mihometan;aid, a Hindwaid. . Yr achosion 
ohoni ydynt naill ai erledigaeth, hunan glod, 
coelgrefydd, neu ddiffyg synwyr. Honai ei 
phleidwyr fod y proffwyd Elias yn un o'r didref- 
wyr; ac mai efe oedd sylfaenwr cyntefig y blaid: 
ond y mae yn eglur pa mor ddisail yw y cyfryw 
dyb; gan fod bywyd y gwr da hwnw yn fywyd 
cyhoeddus, ac yn ddigon pell o ddyfod tan y 
cymeriad meudwyol, neu ddidrefol.. Y mae yn 
anhawdd penderfynu y pryd y dechreuodd yr 
arferiad yn mhlith Cristionogion. Tybia rhai 
mai Paul y meudwy, yn y 3 ganrif, yr hwn a 
ffodd rhag erledigaeth ì ddiffaethwch Thebais, ac 
ni theimlodd un chwenychiad i ddychwelyd i 
gymdeithas dynion, eithr a fu byw yno i oedran 
mawr, gan arwain nid yn unîg fywyd arbenigol, 
eithr anmhwyllog a gwyllt, ydoedd ei sylfaenwr 
cyntefig. Sant Antoni, un arall o'r seintiau 
gwylltion hyn, oedd feichiad (swineherd) o'r Aifft, 
yr hwn a bregethai mewn modd hyawdl idd ei 
foch; ac, oddiwrth eu cydymdeimlad a_chyd- 
drawiad eu munudrwydd, gellir casglu eu bod yn 


DIF 


332 


DIF 


dealì eu gilydd yn weddol dda. Hwn oedd syl- 
faenydd urdd yr 4Antoniaid. Nid yw y mynach- 
od pabaidd, mewn ystyr briodol, yn ddidrefwyr, 
neu feudwyod ; oblegyd y maent hwy yn gym- 
deithasau rheolaidd, ac yn aml yn byw mewn 
lleoedd trigianol, megys dinasoedd, &c. 

DIDDANWCH, (diddan,) cysur arosol, neu 
hyfrydwch meddwl sefydlog, yn cynwys gradd 
is o fwyniant na llawenydd neu orfoledd. Gwel 
Cysur. 

DIDDANYDD, (diddan,) un o enwau swyddol 
yr Ysbryd Glan, Ioan xiv. l8, xvi. 7, 8. Y mae 
yn arwyddo eiriolwr, yn-gystal a diddanydd; ac 
yn cael ei gyfieithu felly, 1 Ioan ii. 1. Dywed y 
Dr. Owen, fod gwaith yr Ysbryd Glan fel di. 
ddanydd yn dynodi ei anfeidrol ymostyngiad, 
annrhaethol gariad, a'i hollalluawgrwydd, 2 Cor. 
xiii. 11; 1 Ioan iv. 4; a'i fod yn cynwys ei bres- 
wyliad yn y saint, Ioan xiv. 17; Rhuf. viii. 9, 11; 
fel eneiniad, 2 Cor.i. 21; 1 Ioan ìi. 20, 27 ; fel 
sel, 2 Cor.i. 21, 22; Eph. i.13; iv. 30; ac fel 
ernes, 2 Cor. i. 22; Eph.i. 14. See Dr. Owen on 
the Holy Spirit... Burder's Abridgement, pp. 
397—416. 

DIDDYMIAD, (diddym,) difodiad unrhyw 
beth, neu ddychweliad unrhyw greadur i'w ddi- 
ddymdra dechreuol, 

Nid oes dim ag y mae meddyliau dynion yn 
gwahaniaethu mwy yn ei gylch nag yw y posibl- 
rwydd neu'r anmhosiblrwydd o ddiddymiad, (an- 
nihilation.) Tybia rhai nad oes dim mor anhawdd ; 
ac eraill nad oes dim mor Aawdd. MHanfodiad 
medd y rhai olaf, sy ormes neu drais gwastadol; 
gan fod pob peth yn tueddu yn wastadol i'w 
ddiddymdra dechreuol Dywedant nad oes un 
gallu yn angenrheidiol er ei effeithio ; gan y bydd 
i bob peth o hono ei hun syrthio i ddiddymdra, 
heb i neb weithredu arno; ïe, mor hawdd medd- 
ant, yw effeithio diddymiad, fel y mae hollallu- 
awgrwydd yn angenrheidiol er ei atal rhag 
cymeryd lle. Gyda golwg ar fodau dynol, dy- 
wedir fod eu diddymiad yn ymddangos trwy re- 
swm yn beth tebygol ; eithr bod yr ysgrythyr yn 
sicrhau na ddiddymir hwynt, eithr yr hanfodant 
mewn cyflwr dyfodol, Math. x. 28; Eccles. xii. 7; 
Ioan v. 24; l Thes. v. 10; Math. xxv. 34, 41; 
Luc xvi. 22, 23; xx. 37,38; 1 Cor. 15. See 
Massilon's Ser. vol. ì. p. 158, &c. _ Blair's Ser. 
vol. i. p. 461. 

DIFENWI, (o dî ac enwî,) yn briodol a ar- 
wydda galw un allan o'i enw; ond yn gyffredin 
y mae yn cael ei arfer am ddirmygu, neu ddifrio 
un, mewn iaith warthus ac enllibus; yn neilldu- 
ol yn ei wyneb, Marc xv. 32; Ioan ix. 28; Act. 
xxiii. 4; 1 Pedr ii. 23; iv. 14. Difenwi yn 
gyffredin yr ydys yn y gwydd; enllibio, a difrio, 

'm yr absen. 

DIFRIFWCH, (difrif,) prysurdeb meddwl ac 
ymddygiad; y gwrthwyneb i ysgafnder, a gwam- 
alrwydd. Arferir y gair weithiau yn gyfystyr a 
dihewyd, neu grefyddolder. 

DIFYRWCH, (difyr,) gradd helaeth o fwyn- 
iant; yr hyn a fawr hoffir; chwareuyddiaeth. 
Difyrwch a ddynoda yn gyffredin ddiddanwch 
byr a darfodedig, er ei fod yn gryf a nerthol. O 
ran ei natur, y mae yn cael ei ddosbarthu i 
gnawdol neu ysbrydol; rhesymol neu afresym- 
ol; cyfreithlon neu anghyfreithlon, Difyrwch 


cnawdol sydd wael a darfodedig; ac yn benaf 
yn dal perthynas a'r corff, y rhan waelaf o'r 
dyn; od difyrwch ysbrydol sydd bur a goruchel, 
yn dal perthynas a'r enaid, y rhan oreu o'r dyn. 
Difyrwch y meddwl yw hwn. 

DIFFYGOLRWYDD NATUR GREUEDIG, 
ymadrodd mewn arferiad yn mhlith duwinydd- 
ion, yn dynodi cyfnewidiolrwydd, neu derfyniad 
angenrheidiol pob natur greadigol, I ddynodi 
y cyfryw ddiffygolrwydd yr arferodd y diweddar 
enwog Dr. Edward Williams, o Rotherham, yr 
ymadrodd gallu dyoddefol (passive power,) yr hwn 
a ystyrid ganddo yn gyfystyr a'r hyn a alwai 
rhai athronwyr yn malum metaphysicum. Y mae 
pob bod ac ansawdd greuedig, o anghenrheid- 
rwydd yn derfynedig. Terfyniad sydd briodol- 
edd hollol mor hanfodol i greadur ag yw an- 
feidroldeb i'r Creawdwr. Y mae y cyfryw der- 
fyniad yn cynwys diffygolrwydd, ffaeledigrwydd, 
a chyfnewidiolrwydd. I'r egwyddor hon, pa un 
sydd o ansawdd hollol nacaol, y mae drwg moes- 
ol i'w dadoci yn y gwreiddyn. Ni chafodd ei 
gyfranu i'r creadur gan y Creawdwr, ac nid all- 
asai unrhyw weithred o ewyllys na gallu atal ei 
gysylltiad ag unrhyw natur greuedig, mwy nag 
y gallasai unrhyw weithred o ewyllys neu allu 
gyfnewid gwir hanfod creadur, gan beri iddo fod 
yn anghreuedig, Ac megysnad yw yr egwyddor 
ei hun yn cael ei chyfranu na'i hachosi gan y 
Creawdwr, felly nid yw ei heffeithiau. Nid ellir 
eu herlyn yn mhellach na'r bod hwnw yn yr 
hwn yr eglurir hwynt. Iddo ei hun yn unig y 
mae i bob un eu priodoli hwynt.; iddo ei hun 
fel creadur, gyda golwg ar yr egwyddor; ond 
iddo ei hun fel pechadur gyda golwg ar eu he- 
ffeithiau. _ Gilbert's Life of Dr. Williams, Note C. 

DIGOFAINT, (dig,) gradd uchel o anfodd- 

lonrwydd, n«u nwyd orwyllt o eiddo dyn, yn 
cyfodi ar dderbyniad rhyw gam gwirioneddol 
neu ddychymygol; ac yn cael eì chymdeithasu 
â phenderfyniad uniongyrchol i ddial o'i 
herwydd. 
_ Nid yw pob math o ddigofaint neu anfoddlon- 
rwydd yn bechadurus; oblegyd bwriadwyd y 
nwyd gan awdwr anian, fel hunanamddiffyniad 
i ddynion. Heblaw hyny, nid yw yn hollol o 
ansawdd hunanol, gan ei bod yn agored i gael 
ei chynhyrfu trwy y cam a gynhygir i eraill, yn 
gystal a'r un a fyddo yn dal perthynas union- 
gyrchol â ni ein hunain yn bersonol; a'i bod 
weithiau yn ein cyffroi i ddiwygio dynion oddi- 
wrth eu beiau, ac felly i ragflaenn eu haflwydd, 
Eph. iv: 26. .Y mae yn dyfod yn bechadurus 
pan yn cael ei hachosi gan bethau bychain, di- 
bwys, annheilwng o sylw ; pan yn tori allan mewn 
ymddygiadau ffyrnig; pan yn ymarllwys mewn 
geiriau cableddus a difrïol; neu pan yn cael ei 
choleddu o'n mewn hyd nes y byddo wedi cyn- 
hyddu yn elyniaeth reddfol a sefydlog yn erbyn 
eì gwrthrych, 

Dylid bod yn ymdrechgar a gofalus iawn er 
ffrwyno ac atal rhediad y nwyd o ddigofaint, 
oblegid trwy ei mynych foddhau, bydd i ddyn 
ei dysgu, mewn ychydig amser i ymwthioi mewn 
pan na byddo galwad am ei hymddangosiad, ac 
i ruthro arno gyda ffyrnigrwydd anorchfygol pan 
na byddo yn meddwl dim am ei dyfodiad. Fel 
hyn bydd iddo wneuthur ei hun yn agored i gael 


DIF 


89c 


DIG 


ei gynhyrfu gan y brofedigaeth leiaf, a'i ddaros- 


twng ei hun yn gaethwas ìi dymer orwyllt, af- | 


lywodraethus. Pan y mae dyn wedi gwneuthur 
hyn, y mae yn dyfod yn un o'r bodau flieiddiaf 
ac annedwyddaf ar y ddaear. Nid ydyw yn 
ddichonadwy iddo roddi un sicrwyddiddo ei hun 
na bydd iddo ar yr ymweliad canlynol ddyeithrio 
oddiwrtho trwy ryw gynhyrfiid disymwth neu 
gilydd, y cyfaill anwylaf a fedd yn y byd; neu 
na bydd i'w nwydau, ar ryw ychydig wrthwy- 
nebiad, dori allan i'r fath raddau o anfoesgarwch, 
ag a fyddo yn achos o gywilydd a gofid iddo tra 
y byddo ar y ddaear. 

. I'r dyben i reoleiddio y nwyd o ddigofaint, ac 
i'w chadw o.fewn terfynau rhesymol “ dylem 
ystyried (medd y Dr. Paley) y posiblrwydd sydd 
y gallwn fod yn camgymeryd yr egwyddorion 
oddiar y rhai y tarddodd yr ymddygiad, oddiwrth 
yr hwn y cymerasom dramgwydd—mor fynych 
y cyfrifwyd y gweithredoedd hyny o'n heiddo 
ni yn ffrwyth malais, nad oeddynt yn unig ond 
effaith diofalwch neu esgeulusdod—yr anogaeth 
a gynhyrfodd ein gwrthwynebwr i ymddwyn fel 
y gwnaeth, ac mor rymus yr effeithiodd yr un 
anogaeth arnom ni ein hunain, ryw bryd neu 


| 


| 


y byddwn ni ein hunain yn fuan yn ymbilwyr 
am faddeuant ger bron gorseddfainc Duw. Bydd- 
ed i chwi ddychymygu eich pechodau dirgelaidd 
wedi eu trefnu a'u gosod ger bron eich gwyneb 
—eich bod yn euog a chrynedig ger bron Duw 
—yn taflu eich hunain ar ei drugaredd—yn ym- 
bil am faddeuant; bydded i chwi ddychymygu 
clywed y fath greadur yn son am ddial, yn son 
am iawn—yn gwrthod cymodi—yn gomedd ma- 
ddeu—yn graff i nodi beiau, ac yn ffyrnig i gosbi 
y sawl a bechodd yn ei erbyn; dychymygwch 
hyn meddaf, a bydd yn anhawdd i chwi ffugio i 
chwi eich hunain enghraifft o falchder mwy 
ffiaidd ac afresymol.”  Paley's Moral Philosophy, 
chap. vìì Fawcelt's excellent Treatise ou Anger.” 

DIGOFAINT DUW, gwrthdarawiad ei natur 
i bechod, a'i benderfyniad, fel llywydd moesol, 
i ymddwyn tuag ato yn ol y peth yw. 

Wrth ddigofaint Duw y meddylir, nidrhywnwyd 
ddialgar, gyffrous, boethlyd, orwyllt, megys yn- 
om ni, ond penderfyniad tawel ac anghyfnewidiol 


| yr ewyllys ddwyfol i gosbi pechod, can belled ag 


gilydd—ei fod efallai yn dyoddef galar am yr | 
hyn a wnaeth, er fod arno gywilydd, neu nad | 
oes ganddo gyfleusdra i'w gyffesu—mor anghar- | 


edigol a fyddaii ni gyffwrdd yn annhrugarog a 
chlwyfau tyner y fath ysbryd gofidus—bod ad- 


daliadau caredigrwydd yn felus, ac nad yw yn | 


un anrbydedd, rhinwedd, na dyben, i ni geisio 
eu lluddias; canys rhai dynion a dybiant eu 
hunain dan rwymau i goleddu a_ meithrin 
eu digofaint, hyd yn nod pan y mae yn 
trengu o hono ei hun. Dylem gofio fod gan 
eraill eu nwydau, eu rhagfarn, eu dybenion hoff, 
eu hofnau, eu harferion, eu budd, eu cynhyrf- 
iadau disymwth, eu hamrywiol olygiadau, yn 
gystal a ni ein hunain—dylem gofio yr hyn a 
gymerodd le o'n mewn ni ein hunain pan y dy- 
gwyddasom gymeryd ochr chwith ymrafael, a 


dychymygu y gallasai yr un peth ddygwydd yn , 


meddwl ein gwrthwynebwr—dylem gofio yr es- ; 
gusodion a flurfiasom dros ein hymddygiad pan- 


y gwnaethpwyd ni yn ystyriol o'i auuniondeb, 


a'n bod ar yr un pryd yn dysgwyl fod eraill yn | 


eu canfod, ac yn barod i'w caniatau—dylem gofio i 
mor fawr i'n heffeithiwyd â charedigrwydd, ac | 


mor gryf y teimlasom ragoriaeth derbyniad croes- 
i fod ef yn ddyn o dymer mor hyfryd, fel yr oedd 


awus, a maddeuant parod yn y cyfryw amgylch- 
iad—ac fel y cynhyrfodd erledigaeth ein hysbryd, 
ac yr ymddangosai yn cyfiawnhau yr ymddygiad 
yr oeddym yn ei feio yn flaenorol. Ychwaneg- 
wch at y pethau hyn anweddeidd-dra digofaint 
ynfyd ; y modd y mae yn ein gwneyd, tra y mae 


y byddo dybenion llywodraeth yn galw am iddo 


wneuthur felly; yr hyn nid yw amgen ei fwriad 
a'i ewyllys i amddiffyn anrhydedd ei gyfraith a'i 
lywodraeth, trwy gosbi y rhaì a gynhygiant eu 
dirmygu a'u gwarthruddo, a hyny mewn modd 
addas a hollol gytunol â natur pethau, ac ag 
egwyddorion y rheswm perffeithiaf a goruchelaf. 
Nid oes dim yn y cyfryw ddrychfeddwl ag sydd 
yn y mesur lleiaf yn annheilwng o Dduw ; canys 
tra y mae yn gwrthod y drychfeddwl o gyffroad 
dialgar, yr hyn a fyddai yn hollol anghydweddol 
a pherlfaith ddedwyddwch y bôd goruchaf; y 
mae hefyd yn cauad allan y drychfeddwl o greu- 
londeb, dialcarwch, neu hyfrydwch yn mhoen- 
edigaeth ei greaduriaid fel y cyfryw; 'yr hyn a 
fyddai yn hollol anghyson a'i gymeriad fel bôd 
anfeidrol ddaionus a thrugarog. Llywodraeth- 
wyr, fel y dywedai pagan enwog, a ddylent fod 
yn /egum simues, h.y., yn gynlluniau cyfreithiau, 
neu yn debyg iddynt; yn annialgar, eto yn amn- 
hyblyg eu penderfyniadau i ymddwyn yn ol y 
gyfraith, trwy gosbi pawb yn ddidderbyn wyneb, 
a gynhygiont ei anmharchu. Y mae bod felly 
mor bell o fod yn anghydweddol â chymeriad 
llywodraethwr da, fel y mae yn rhinwedd oruch- 
el, ïe, yn anhebgorol angenrheidiol ynddo. 
“Golygwch, (medd yr enwog lIow,) fod Xeno- 
phon, wrth ddarlunio eì Cyrus, yn dywedyd ei 


yn caniatâu i bawb wneuthur fel y byddai da 
yn eu golwg—ei fod yn cyfranu ei ffafrau ì bawb 
yn ddiwahaniaeth—bod byd yn nod yrhai a 
ddiystyrent ei awdurdod, a drawsfeddianent ei 


| iawnderau, a gynhyzient ddymchwelyd ci lyw- 


yn parhau, yn wawd a dirmyg pawb o'n ham- ; 


gylch, ac wedi iddo ddarfod, fel y mae yn ein 
gadael yn deimladwy a gofidus o herwydd hyny ; 
yr anfanteision a'r niwaid y gwnaeth ein llid- 
iawgrwydd ni weithiau yn agorediddynt—y cyf- 
eillion a gollason; trwyddo—y caledi a ddyoddef- 
asom mewn canlyniad iddo—a'r gofid a'r trist- 
wch meddwl a achosodd i ni. 

“Ond yr ystyriaeth, yr, hon uwchlaw pob 
peth arall sydd a thuedd ynddi i ddofi ffyrnig- 
rwydd y nwyd aflywodraethus hon ydyw yr un 
y mae yr efengyl yn ein cynhysgaeddu âi; sef 
2U 


z 


odraeth a therfysgu ei ddeiliaid, yn sefyll mewn 
cystal gobaith am cei gymeradwyaeth a'i gy- 
mwynasgarwch ef ag oedd y rhai mwyaf ufydd 
i'w gyfreithiau, a ffyddlon i'w achos—a bod yr 


'un mor ddyogel i ddyn fod yn elyn tyngedig 


iddo ef a phe buasai y deiliad ufyddaf dan ei 
lywodraeth. Pwy a ystyriai y fath ymadroddion 
a hyn yn ganmoliaeth ? neu adybiai y cyfryw un 
ag a ddarlunir ynddynt yn/addas i lywio teyrn- 
as?” Os ydyw y fath gymeriad yn annheilwng 
o lywodraethwr da, gofynir, Pa faint mwy ang- 
hydweddadwy a fyddai â chymeriad Duw, bôd 


DIG 


834 


DIL 


anfeidrol gyfiawn, santaidd, a geirwir? neu fel 
goruchel lywydd tyrfaoedd aneirif o fodau deall- 
gar a rhesymol. Heb yr ystyriaeth o ddigofaint 
yn yr ystyr a ddarluniwyd, ni byddai sylfaen i 
ymadrodd y Psalmydd, “ Yr Arglwydd sydd yn 
teyrnasu, gorfoledded y ddaear, llawenyched 
ynysoedd lawer.” Yn sicr, nid yw cyfiawnder, 
santeiddrwydd, a gwirionedd, mewn un wedd 
yn anghyson â daioni, cymwynasgarwch, a thru- 
garedd; eithr y mae y naill yn adlewyrchu an- 
rhydedd ar yllall, ac yn gysylltiedig yn gwneuth- 
ur eu deiliad yn wrthrych teilwng o gariad, 
parch, a chymeradwyaeth pawb doeth a da a'i 
hadwaenant. 

Bod digofaint yn Nuw yn yr ystyr a ddarlun- 
iwyd, sydd eglur, yn 1. Oddiwrth burdeb ei 
natur, Hab.i. 13. 2. Oddiwrth ei gyfiawnder, 
Ps. vii. 11—14._ 3. Oddiwrth dystiolaeth ei air, 
Job xxxvi. 18; Rhuf. i. 18. 4. Oddiwrth 
agweddiad ei ymddygiadau tuag at ddynolryw 
yn y byd hwn, yn gystal mewn rhagluniaeth a 
gras; ahyny yn l. Ym gyffredinol. Yn ei rag- 
luniaeth y mae yn fynych yn rhoddi profion di- 
gonol o'i gasineb at bechod, a'i benderfyniad i'w 
gosbi, trwy ymweled â chenhedloedd a pherson- 
au neillduol, â barnedigaethau tymhorol. Yr 
oedd y dylif, dinystr Sodom a Gomora, caeth- 
gludiad yr Iuddewon, a'u gwasgariad dros yr 
holl fyd, yn esiamplau dimywad o'r gwirionedd 
hwn. Er mai fro trugaredd ydyw yn awr i 
ymddangos fynychaf ar y chwareufwrdd, ac i 
chwareu ei rhan; eto y mae cyfiawnder weithiau 
megys yn esgyn i fyny iddo, rhag i weithredwyr 
drygioni ddychymygu ei fod wedi hollol adael 

byd. Yn mhen ychydig disgyn trugaredd 
faddeuoli lawr, i beidio esgyn mwy; a chymer 
cyfiawnder taledigol ei lle dros byth. Byd 
o brofiad yw y byd hwn, ac nid addas i 
Dduw ymddwyn tuag at ei drigolion mewn 
cyfiawnder noeth, na thrugaredd ddigymysg. 
Goruchwyliaeth gymysgedig o drugaredda barn 
yw yr oruchwyliaeth gydweddol ag ansawdd 
y cyflwr presenol. Ynddo y mae Duw yn 
ymddwyn tuag at ei greaduriaid, nid yn unig 
fel llywydd moesol, ond hefyd fel pen-arglwydd 
grasol; ac y mae agwedd ei ymddygiad tuag 
atynt yn y cymeriad olaf yn gystal a'r un blaen- 
af, yn dangos bod digofaint. O'i ras y mae wedi 
trefnu noddfa ar eu cyfer; ac y mae yn rhy- 
buddio, anog a gwahodd pechaduriaid yn ddi- 
wahaniaeth, i droi i mewn iddi. Y mae hyn, 
tra y mae yn dangos fod Duw yn drugarog, yn 
arwyddo hefyd fod perygl. Pe amgen, iawn 
fyddai i ddynion ystyried y cyfryw ymddygiad 
yn sarhad ar eu cymeriad, ac yn gellwair a'u 
teimladau. 2. Ym neillduol. Ym 1. Tuag at eì 
bobl etholedig. Nid yn unig trefnodd noddfa 
ar eu cyfer hwynt, a rhybuddiodd ac anogodd 
hwynt ìi ffoi iddi; ond gwnaeth fwy—tynodd 
hwynt iddi. Buasai hyn oll yn ofer a diles ar y 
dyb nad oedd digofaint yn erbyn pechaduriaid 
anedifeiriol, Wedi iddo eu dwyn i'r noddfa, ac 
i'w cyflwr gael ei ddiogelu rhag digofaint, pan 
yn pechu, nid ydynt yn dianc yn ddigosb, ond y 
mae Duw yn aml yn ymweled â hwynt â cher- 
yddon llymion am eu beiau, Y mae hyn yn 
dangos na bydd i'w elynion anedifeiriol ddianc 
yn ddigosb. 2. Tuag ab ei Fab ei hun pan yn 


sefyll fel machnidd, yn neddfte troseddwyr, ac yn 
dyoddef cosbedigaeth eu beiau. Ni ddarfu iddo 
ei arbed ; eithr gorchymynodd i gleddyf cyfraith 
ddeffro, a'i daro ef.. Rhoddodd Duw brawf eg- 
lur ar Galfaria, o'i benderfyniad diysgog i ym- 
ddwyn tuag at bechod yn ol y peth yw, yn gys- 
tal ag o'i gasineb ato. Y lle tebycaf i bechod 
ddianc heb ei gosbi oedd yn mherson uniganedig 
Fab Duw, pan yn dyoddef yn lle troseddwyr. 
Ond ni ddiangodd yno; gan hyny ni ddianc yn 
un lle arall. “' Os gwnawd hyn yn y pren îr, 
pa beth a wneir yn y crin?” _ Y mae yn sicr gan 
hyny, yr ymddwyn Duw fel y dywedodd yn ei 
air, tuag at ddynion anedifeiriol, mewn byd i 
ddyfod. 

DIGRED, (cred,) heb gred, neu ffydd, 
(amìcroc, Gr.) Buc xii. 46; 2 Cor. gvì. 14, 15; 
Dat. xxi. 8... Y rhai digred gan hyny yw y rhai 
heb ffydd yn Nghrist a'r efengyl—rhai heb gyd- 
synio a'r dystiolaeth am Grist; heb ei dderbyn 
a'i gofleidio, ar sail y dystiolaeth; ac heb ym- 
ostwng ac ufyddhau iddo yn ol y dystiolaeth. 
Dichon fod y cymeriad yn arwyddo llaina gwrth- 
gredwyr, Y mae un yn nacaol, a'r llall yn ben- 
dant. Er fod gwrthgredwyr yn ddigred, eto nid 
yw y rhai digred oll, mewn ystyr gyfyng, yn 
wrihgredwyr meu anffyddiaid. Rhan druenus 
fydd rhan y rhai digred, neu'r anffyddiaid; a 
thruenus iawn fydd cyflwr y neb y gesyd Crist 
ei ran yn eu plith hwynt, Luc xii. 26. 

DIGRIFWCH, (digrif,) gradd uwch olawen- 
ydd na hyfrydwch a sirioldeb, ond llai na gor- 
foledd. Y mae y gair yn aml yn arwyddo ys- 
gafnder, cellwair, chwareu. _ Coeg ddigrifwch yw 
digrifwch annuwiol; ac y mae hwnw yn un o'r 
pethau nad ydyni weddus, Eph. v. 4. Y mae 
digrifwch yn bechadurus a gwaharddedig, yn 1. 
Pan yn cael ei achosi gan yr hyn sy ddrwg. 2. 
Pan yn myned dros derfynau gweddeìdd-dra a 
rheswm. 3. Pan yn tueddu at unrhyw bechod. 
4. Pan yn anaddasu dyn at ei ddyledswydd. 5, 
Pan yn gableddus ac anghrefyddol. Gwel 
Difyrwch. 

DIGWYDDIAD, (o dia cwyddo, cwympo,) 
damwain, anhap. Edrych Damwain, 

DIHEWYD, ewyllys, serch, meddwl, dymun- 
iad, tueddfryd, defosiwn, crefyddolder; Heb. 
mn, anah. “' Eryr ddihewyd,”' h.y., ddiserch. 
—Cadwgan ap Cynwrig, 1380. “Ei chred a 
roes—o ddihewid, bryd, a braich;” h.y., yn 
ewyllysgar, bwriadol, a chalonog.— Dafydd ab 
Gwilym, 1400.“ Ef roddai i Dduw eì ddihew- 
yd,” h.y., ei ewyllys, ei serch, eì feddwl, ei was- 
anaeth crefyddol, neu ei ddefosiwn.— Dafydd 
Benfras, 1240. Herwydd hyn, gweddiau di- 
hewydur, neu ddihewydus, ydynt weddiau de- 
fosiynol, taerion, a gwresog; a gweddiaw o 
ddihewydus fryd, yw gweddio gyda meddwl de- 
fosiynol a thaer. Edrych Defosiwn. 

DILYNIAD IESU GRIST, ymdebygoliad i 
Grist, mewn egwyddor, dyben, a bucheddiad, fel 
blaenor ac esiampl ei bobl. Dylai hyn fod yn 
hollol, cyson, parhaus, a diragrith ; er nad yw 
yn alluadwy ei fod yn berffaith tra byddom yr 
ochr hyn i'r bedd; neu mewn geiriau eraill, 
dylem ymdrechu i'w ddilyn yn mhob peth ag yr 
oedd yn ddilynadwy—ei ddilyn bob amser—ei 
ddilyn yn barhaus—a'i ddilyn yn ddiragrith, er 


DIN 


995 


DIN 


nas gallwn, yn y byd hwn, ei ddilyn yn ber- 
ffaith. Edrych Uatiio Crist, na 

DIMOERIAID, cangen o'r Apolinariaid. Edr. 
Apolinariaid. 

DINYSTR, (din-ystriaw,) Heb. 3y3, naixar ; 
Llad. destructio; Saes. destruction; anafiad, difa- 
ad, difrodiad, anrheithiad, dystryw, collediad. 

Nid yw y gair dinystr bob amser yn arwyddo 
hollol ddiddymiad yr hyn a ddystrywir; eithr ei 
fod wedi ei anafu, neu ei wneyd yn ddiddefnydd 
gyda golwg ar ei ddyben dechreuol a phenaf, er 
ysgatfydd fod ei ranau cyfansawdd yn aros mewn 
bod, ac yn gweithredu. Yn yr ystyr yma y 
dywedir am oriawr (watch) a fyddo wedi ei 
hanafu trwy ergyd neu gwymp, ei bod wedi ei 
dinystrio, er na byddo wedi ei difodi, eithr bod 
ei rhanau cyfansawdd ynddi, er nad ydynt 
yn gweithredu i ateb dyben ei gwneuthuriad. 
Yn yr ystyr yma y cymhwysir y gair yn yr 
ysgrythyr, a chan dduwinyddion, at ddyn dan y 
cwymp, ac mewn cyflwr o gosb mewn byd i 
ddyfod. Nid yw gwedi ei ddifodi, ac nis difodir 
ef byth ; gan ei fod yn anfarwol... Nid yw wedi 
colli ei gynheddfau eneidiol, na'i synhwyrau a'i 
aelodau corfforol; ac nis cyll hwynt yn dragy- 
wydd. Y mae y rhai hyn oll ganddo, ac y maent 
yn gweithredu; ond nid yn uniawn, ac i ateb 
eu dyben blaenaf a phenaf, sef gogoneddu Duw. 
Y mae yn synio, eithr nid y pethau sy o Dduw, 
ond y pethau sy o ddynion; y mae yn ewyllysio, 
eithr nid yr hyn sy dda, ond yr hyn sy ddrwg; 
y mae yn caru, eithr nid Duw ond y byd a phech- 
od; y mae yn cofio, eithr nid ei greawdwr, ond 
pethau ofer a diles; y mae yn barnu, eithr nid 
barn gyfiawn; y mae yn edrych, eithr nid ar 
sylwedd, ond ar oferedd; y mae yn gwrando, 
eithr nid ar Dduw, ond ar y byd a Satan; y mae 
yn rhodio, eithr nid y ffordd gul sy'n arwain i'r 
bywyd, ond y ffordd lydan sy'n arwain i ddystryw; 
y mae yn gweithredu, eithr nid cyfiawder, ond 
pechod a drygioni. Fel hyn y mae wedi ei 
ddinystrio o ran prif ddyben ei wneuthuriad; ac 
os na ragflaena gras, caiff ei ddinystrio, eto nid o 
ran ei hanfodiad, ond o ran ei ddedwyddwch, ei 
gysur, a'i obaith, a hyny dros byth. Gall fod 
yn awr yn ateb ei is-ddybenion i raddau; ond 
nid yw mewn un gradd yn ei gyflwr diadgenedl- 
edig, wedi ateb ei uwch ddyben erioed, sef yw 
hyny gogoneddu Duw. 

Y mae dinystr amserol a thragywyddol dyn o 
hono ei hun, Hos. xiii. 9. Ymddengys hyn os 
ystyrir, yn 1. Ei fod yn ymarfer yn wirfoddol a 
gwybodus â'r unig beth sy yn tueddu i'w ddi- 
nystrio, sef pechod. Hwn sy yn halogi yr enaid 
arfuchedd; ac yn dwyn euogrwydd, cywilydd, 
tlodi, poen, afiechyd, cystudd, ac angeu. Hwn 
sy'n cau o'r nefoedd, ac yn cloi yn uffern. 
“* Cyflog pechod yw marwolaeth; ac o'i blegyd 
y mae digofaint Duw yn dyfod ar blant anufydd- 
dod.” Oni bai hwn ni buasai achos ofni deddf 
na chyfiawnder, angeu nac uífern. Ni buasai 
achos ofni y rhai blaenaf, am na buasent yn 
niweidio, eithr yn amddiffyn a gwobrwyo; na'r 
rhai olaf, am na buasent yn hanfodi, Oni bai 
pechod ni fuasai diafol i demtio, nac uffern i 
gosbi. Ond er hyn oll y mae dynion yn ymarfer 
â phechod, ac yn byw ynddo; a hyny yn wybod- 
us a gwirfoddol, Gwyddant mai i ddystryw y 


mae y ffordd lydan yn arwain, eto rhodiant hi, a 
hyny er gwaethaf rhybuddion a bygythion Duw, 
a chynghorion, rhybuddion, a_ dagrau cyfeillion 
a pherthynasau. Nid oes un trais yn cael ei 
wneyd er eu hewyllys; ac nis gellir ei threisio; 
gan fod rhyddid yn hanfodol iddi, ac y byddai cyn 
hawsed ei difodi a'i threisio. Ni ddichon i'r byd 
na Satan dreisio yr ewyllys; ac nid oes pechod 
heb gydsyniad yr ewyllys. Oll a ddichon Satan 
ei wneyd yw gosod temtasiwn o flaen y meddwl, 
a'i gymhell a'i anog i gydsynio â hi. Ni all 
wneyd na thrais na gorthrech ar neb. Efe sy 
yn gosod yr abwyd ar y bach; ond dyn sydd yn 
cydio ynddo. Efe sy yn gwau a thaenu y rhwyd; 
ond dyn sy yn myned iddi. Efe sydd yn dwyn 
y rhaff; ond dyn sydd yn ymgrogi. 2. Ei fod 
yn gwrthod yr unig foddion o ddarpariad Duw, 
er ei adferyd o'r cyflwr truenus y mae ynddo, ac 
er rhagflaenu ei aflwydd tragywyddol, pan y 
maent yn cael eu cynyg i'w sylw a'i gymeradwy- 
aeth. Edr. Diar. i. 20—32; Jer, vi. 16, 17; 
xliv. 16; Ezec. xxxiii. 11 ; Luc xiii. 34; xix. 27; 
Ioan iii. 14—20; v. 40. 

DINYSTRWYR, (dinystr,) y rhai a ddaliant 
fath o gynllun canol rhwng trefniant adferiad 
cyffredinol, ac annedwyddwch annherfynedig, meu 
ddiddiwedd; neu y rhai a ddaliant na bydd dyn- 
ion annuwiol yn annedwydd byth, ac na chant 
ychwaith eu cadw ryw bryd, eithr gwedi iddynt 
ddyoddef cosbedigaeth ddychrynllyd mewn cyf- 
artalwch i ansawdd, graddau, ac amledd eu beiau 
y cant eu hollol ddiddymu neu eu difodi. 

Y mae yr enw y mae y blaid hon megys amryw 
o bleidiau eraill yn ei fabwysiadu, yn cymeryd 
yn ganiataol yr hyn a ddadleuir, seffod y gair 
ysgrythyrol dinystr, yn dynodi diddymiad neu 
ddifodiad hollol. Os caniateir cywirdeb y sylw- 
adau tan yr erthygl dinystr, y mae yn ymddang- 
os fod cyfenwad Diddymwyr, neu Ddifodwyr, yn 
llawer mwy priodol iddynt na Dinystrwyr. Pa 
fodd bynag y mae y dyb hon yn cael ei ham- 
ddiffyn mewn modd helaeth yn mhregethau Mr. 
Samuel Bourn o Birmingham. Cafodd ei dal 
hefyd gan Mr. J. N, Seott, Mr. J. Taylor o Nor- 
wich, Mr. Marsom, a llawer eraill, Edr. Dj- 
ddymiad. 

Mewn diffyniad i'r dyb hon y mae Bourn yn 
rhesymu fel y canlyn :— Y mae amryw ranau o'r 
ysgrythyr yn y rhai y darlunir y gosbedigaeth 
derfynola weinyddir ar yr annuwiolion, yn y 
modd mwyaf pendant, yn “ddinystr tragywyddol” 
oddiwrth bresenoldeb yr Arglwydd, yr hwn sy 
mor ddigonol i ddinystrio ag ywi gynal. Fel 
hyn pan y mae ein Iachawdwr yn cadarnhau 
eneidiau ei ddysgyblion rhag ofn dynion, y mae 
yn dywedyd “Nac ofnwch y rhai a allant ladd 
y corff, ac nad oes ganddynt fwy i'w wneuthur; 
eithr ofnwch yr hwn a ddichon ddinystrio corífac 
enaid yn uffern.” Y mae, medd efe, yn ddigon 
eglur yma, ei fod yn gosod allan ddinystr yr 
enaid (nid mewn poen ac annedwyddyd an- 
nherfynol,) fel prif wrthrych yr anfoddlonrwydd 
dwyfol, ac fel gwrthrych penaf ein harswyd 
ninau. A phan y mae yn dywedyd, “ Y rhai 
hyn a ant i gosbedigaeth dragywyddol, ond y 
rhai cyfiawn i fywyd tragywyddol,” y mae yn 
ymddangos yn eglur na feddylir un matho fywyd 


| wrth y gosbedigaeth dragywyddol yr hon a gyf- 


DIN 


996 


DIO 


erbynir â bywyd 


derfynol dwyfol gyfiawnder yn eu cosbedigaeth ; 
a'i fod yn ymddangos iddo ef yn eithaf chwithig 
i feddwl fod y gair marwolaeth yn golygu bywyd 
diddarfod, er mewn cyflwr hollol annedwydd. 
Ychwanega fod yr ystyriaeth bod ein Iachawdwr yn 
cyfenwi marwolaeth naturiol yn Aŵ»m, yn gyn- 
horthwyol i sefydlu arwyddocad y gair marwol- 
aeth yn ei berthynas â chosbedigaeth dracy- 
wyddol mewn byd i ddyfod ; canys o'r farwolaeth 
flaenaf codir yr enaid drachefn i ail fywyd; ond 
o'r olaf, (or hon nid yw y flaenaf eithr cysgod 
gwanaidd,) ni bydd adferiad byth—/iragywyddol 
farwolaeth, neu ddinystr tragywyddol yw hono. 
Drachefn, dywed fod y cyffelybiaethau a ddefn- 
yddir i osod allan ansawdd cosbedigaeth annuw- 
iolion mewn cyflwr i ddyfod, yn enwedig llosgi 


yn tân, megys y llosgir defnyddiau llosgadwy â | 
thân, ac y llosgwyd Sodom a Gomora, (y rhai | 
addinystriwyd fel nad ellir eu badeiladumwyach,) | 
yn profi mai diddymiad neu ddifodiad, ac nid | 


poenau diddarfod, a olygir. 


yn marw, a'r tân nad yw byth yn diffodd, Marc 
ix. 483, yn gyferbynioli fyned i mewn i'r bywyd ; 
ac wedi eu bwriadu i ddynodi terfyniad bywyd a 
hanfodiad. 

Dyw.d hefyd fod ein Iachawdwr mewn modd 
pendant yn sicrhau gwahanol raddau o gosb, 


— Fr NG SW 


yn ofnadwy neu ddymunol mewn byd i ddyfod, 
bydd difodiad, ar ol hir boenau mor bell o fod 
yn gosbedigaeth, fel y bydd yn waredigaeth, 


| am yr hon nad all deiliad y poenau ddim llai nag 


edrych gydag awydd a dymuniad hiraethlawn. 
Ac a yw yn gredadwy mai hyn oedd terfyniad y 
poenau yr oedd ein Iachawdwr yn ddal allan 
i'w ddysgyblion fel gwrthrych arswyd? A yw 
yn ddichonadwy mai hyn yw dinystrio enaid a 
chorff yn uffern? A yw yn gredadwy nad yw 
dinystr tragywyddol oddiwrth bresenoldeb yr 
Arglwydd, ac oddiwrth ogoniant ei gadernid ef, 
ond rhan, ïe, rhan fechan o'r gosb ddyfodol; 
ïe, a'r cyfryw ran o honi hefyd, ar ol ystod o 
boen, ag sydd o angenrheidrwydd y peth mwyaf 
dymunol a ellir ei ddychymygu, yn nesaf at 
fywyd o ddedwyddwch? Ai dichonadwy yw 
mai hyn yw y gwrthrych bygythiedig yn yr ym- 
adrodd talu cystudd, a dial â thân fBamllyd ? 


| A yw yn ddichonadwy y buasai Duw yn bygwth 


annuwiolion â therfyniad i'w poenau? Heblaw 
hyny nid yw y dinystr hwn yn cael ei ddarlunio 
megys terfyniad olyniad o boenau, eithr megys 


yn cymeryd lle yn uniongyrchol ar ol y farn 
ddiweddaf. Pan y daw Crist i'w ogoneddu yn 


lysg | y saint, yna y derbyn y dyrfa annuwiol ddinystr 
Haera ef fod y cyffelybiaethau, y pryf nad yw | 


tragywyddol yn gosbedigaeth. 3. Nid yw yn 
ddichonadwy mai difodiad a feddylir !wrth ddi- 
nystr tragywyddol oddiwrth bresenoldeb yr Ar- 
glwydd, ac oddiwrth ogoniant eì gadernid ef ; canys 
nid yw difodiad yn cynwys gweithrediad y dwyfol 


| allu, eithr yn unig ataliad ei weithrediad; canys 


mewn cyferbyniad i wahanol raddau euogrwydd ; 
dynion, Luc xii. 47, 48; eithr os bydd i'r holl | 
annuwiolion ddyoddef poenau diddiwedd, pa | 


fodd y dichon na ddyoddef rhai ond ychydig | 


ffonodiau, gan fod pob graddau ac amrywiaethau 
o gosb yn ymddangos yn cuel eu hollol lyneu i 


fyny yn y drychfeddwl o drueni diddiwedd ac | 


annherfynol ? 

Yn ddiweddaf, dywed ef fod marwolaeth a 
dinystr tragywyddol, neu ddiddymiad, mewn 
modd priodol, yn y Testament Newydd, yn cael 
eu cyfenwi cosbedigaeth dragywyddol, oblegyd y 
byddant yn anadferadwy a dinewid byth ; a'i fod 
yn y modd mwyaf caeth a llythyrenol, yn cael 


| 


pe byddai i allu Duw beidio a gweithredu ond 
am un fynud, syrthiai yr holl ermyg creadigol i 
hollol ddiddymdra ar unwaith. 4. Yr un a fydd 
cosbedigaeth dynion drwg ag eiddo yr angylion 
drwg, Math. xxv. 41. Ond nid yw cosbedigaeth 


| yrangylion drwg yn gynhwysedig mewn difodiad, 


ei alw dinystr tragywyddol oddiwrth bresenoldeb | 


yr Arglwydd, a gogoniant eì gademid ef. 


1. Nad all difodiad gynwys graddau, ac o gan- 
lyniad fod athrawiaeth difodiad yn anghyson âg 
athrawiaeth ysgrythyrol gwahanol raddau cosb- 
edigaeth annuwiolion yn y cyflwr dyfodol, 


iolion, er iddi derfynu mewn difodiad, gael ei 
rhagflaenu â gwahanol raddau o boenau yn gyf- 
atebol i wahanol raddau euogrwydd dynion; 
atebir fod hyn yn ei golygu yn gymysgedig o 
boen a difodiad ; ac nad yw yr olaf, yr Awn sydd 
â bara byth, ond y rhan leiaf o honi, yr hon a 
weinyddir ar y pechadur lleiaf, o herwydd y 
pechod lleiaf, yn gystal ag ar y mwyaf; ac o 
ganlyniad, fod yr holl. gosbedigaeth a weinyddir 
ar unrhyw berson uwchlaw yr hyn sydd ddyledus 


eithr mewn poenau tragywyddol. Y cyfryw yw 
eu cosbedigaeth yn awr mewn rhan, a'r cyfryw i 
raddau mwy a fydd eu cosbedigaeth mewn amser 
iddyfod. Y maent “wedi eu bwrw i uffern ;” 
““ yn credu ac yn crynu,” wedi eu gosod mewn 
cadwynau tywyllwch i farn y dydd mawr; llef- 
asant gan ddywedyd, “ A ddaethost ti yma i'n 
poeni ni cyn yr amser?” Pe gallent ond per- 
swadio eu hunain y caent eu difodi, credent, a 
byddent yn hytrach yn esmwyth a thawel. 5. Yr 


| ysgrythyrau ydynt yn egluro eu hunai d 
Mewn atebiad i'r pethau hyn, dywedir, yn | aol o, WE Gb 


golwg ar y geiriau marwolaeth, dinystr, &c. Dy- 
wediryn bendantam yr ail farwolaeth eibod yn gyn- 


' wysedig mewn bwrw i'r llyn o dân a brwmstan, ac 


mewn bod â rhan yn y llyn hwnw, Dat. xx. 14; 


| xxi. 8; yr hyn nid dynodi difodiad, c 
2. Os dywedir y bydd i gosbedigaeth yr annuw- | Nell nn A 


nis dichon ei gynwys ychwaith. Yr ymadrodd, 
'£ Efe a'i gwahana ef,” Math. xxiv. 51, sy mor 
nerthol ag yw marwolaeth, neu ddinystr; eto 
dywedir mai gosod ei ran ef gyda rhagrithwyr, 
lle y bydd wylofain a rhincian danedd, yw hyny. 
6. Nid yw dedwyddwch y cyfiawnion yn gyn- 
wysedig mewn bodoliaeth ddedwyddol, eithr mewn 
tragywyddol fodoliaeth ddedwyddol; gan hyny 
nid yw y gosb gyferbyniol, yn gynwysedig mewn 


| ymddifadiad o fodoliaeth, eithr o ddedwyddwch 


| 


i'r pechod lleiaf, yn gynwysedig mewn poen, | 
Ond yn y gwrthwyneb, os gallwn ni yn y byd | 
hwn ffurfio unrhyw ddychymyg am yr hyn afydd , 


bodoliaeth.  Bwck, 
DIODDEFAINT, (dioddef,) y boen a ddi- 
oddefir ; neu y cyflwr, neu'r weithred o ddioddef. 
DIODDEFIADAU CRIST, yn briodol a 


DIO 


j DIO 


ddynodant yr hyn holl a ddioddefodd, yn mhob 


ystyr, o'i enedigaeth i'w farwolaeth ; yn neillduol 


ei ddioddefiadau olaf, Luc xxiv. 26; Heb.ii. 10; 
1 Pedri.11. Yn mherthynas iddynt gellir sylwi 
yn 1. Au bod yn lluosog ac amrywiog. Ymddeng- 
ys hyn pan ystyriom, (1.) Iddo ddioddef yn 
mhob ffordd yr oedd yn alluadwy iddo; sef yn 
ei gorff, ei eneid, ei enw, a'i amgylchiadau. Y 
mae yn annichonadwy dychymygu y gall neb 
ddioddef mewn dim arall heblaw hyn. (2.) Iddo 


ddioddef o bob lle, ac oddiwrth bawb. Dioddef- ; 


odd o'r nef, o'r ddaear, ac o uffern; oddiwrth 
gyfeillion a gelynion, oddiwrth ddynion ac angyl- 
ion, ïe, oddiwrth ei Dad ei hun! (3.) Iddo ddi- 
oddef poenau, anfanteision, a diffygion o bob 
math a rhyw. Dioddefodd dlodi, cystudd corff- 
orol, newyn, syched, blinder, enllib, tristwch ac 
ing meddwl, yn nghyd âg angeu poenus, gwarad- 
wyddus a melldigedig. “ Diau efe a gymerth 
ein gwendid ni, ac a ddug ein doluriau.” (4.) 
Iddo ddioddef yn mhob dull y gellir meddwl 
am dano. Dioddefodd yn uniongyrchol, ac yn 
anuniongyrchol, yn nacaol a phendant, yn 
ddirgel a chyhoeddus, ac yn gyson a pharhaus 
o'i febyd i'w fedd. Nid oedd ystod ei fywyd 
amgen gyrfa o ddioddefaint. 2. Yn chwerwon a 
(hrymion iawn. Heblaw natur a graddau y 
pethau a_ ddioddefodd, y mae ei iaith a'i agwedd 
wrth ddioddef yn dangos hyny yn eglur, Marc 
xiv. 34—36; Luc xxii. 24; Math. xxvii, 46; 


Ioan xix. 28. Ei ddioddefiadau olaf, yn neillduol ! 


eiddo ei enaid, (y rhai oeddynt enaid ei ddioddef- 
iadau,) oeddynt ei rai trymaf. _ Parhaodd y rhai 
hyn yn nghylch dwy awr ar bymtheg; scf o 
ddeg o'r gloch y nos cyn ei farwolaeth, hyd dri 
y prydnawn dranoeth, pan y rhoddodd efe i fyny 
yr ysbryd ar Galfaria. Bernir i Judas fyned 
allan i fradychu ei Arglwydd, yn nghylch naw 
o'r gloch y nos flaenorol, ac i Grist ddechreu bod 
mewn fristwch meddwl yn yr ardd, oddeutu 
deg; yr hyn sy yn gwirio y gosodiad. Yn 
yr ysbaid hon dioddefodd ing a_ thristwch 
meddwl yn ngardd Gethsemane; ei fradychu â 
chusan gan Judas; ei ddal a'i rwynìo gan dyrfa 
y gwaywffyn; ei arwain fel drwg-weithredwr at 
Annas, oddiyno at Caiaphas, oddiyno at Pilat, 
oddiyno at Herod. Antipas, ac oddiyno eilwaith 
at Pilat; ei gamgyhuddo o gabledd, ac hefyd o 
wrthwynebiad i Moses a Cesar; ei flangellu, a'i 
gernodio; poeri yn ei wyneb, a'i wawdio; ei 
wadu gan Pedr; ei adael gan y lleill o'i ddysg- 
yblion; ei wisgo â. phorphor ac ysgarlad; ei 
euogfarnu; ei goroni a drain; ei groeshoelio; a 
mwy na'r cwbl ei adael (o ran dyddanwch a 
chysur) gan ei Dad ei hun!!! 3. Yn wirioneddol ; 


ac nid (fel y tybia rhai) mewn ymddangosiad yn ' 


unìg. “ Os, (medd Pearson,) yw newyna syched ; 
cabledd a dirmyg; ing a thristwch ; gwialenodau 


achernodiau; euogfarniad a chroeshoeliad, yn ' 


ddioddefiadau, dioddefodd Iesu. Os gallent 
wendidau ein natur ; pwys ein pechodau ; gelyn- 
iaeth dynion; cyfrwyster diafol; llaw Duw, beri 
i'r Iachawdwr ddioddef, dioddefodd Iesu. Os 
yw hanesion amser; ysgrifeniadau yr apostolion ; 
marwolaeth y merthyron; cyfaddefiad cenedl- 
oedd; a gwawd yr Iuddewon yn dystiolaethau, 


dioddefodd Iesu.” 4. Yn ddirprwyol, neu yn lle, | iad 
a ï | wrtho, yr oedd iawn yn angenrheidiol er dangos 


a thpos eraill. Heblaw y testynau ysgrythyrol 


| waredu ei hun. 


Beth 
yw iawn, ond boddlonrwydd am feiau; aberth 
iawnol, ond dyhuddiant dros bechodau; prid- 
werth, ond gwerth er cael carcharorion yn rhydd ; 
cyfryngwr, ond un canol rhwng dwyblaid ang- 
hymydlon, er eu heddychu? a phaham y dywed- 
ai Paul wrth son am Grist fel cyfryngwr, “iddo 
roddi ei hun yn bridwerth dros bawb,” 1 Tim. ii. 
9, 6, ond er dangos mai trwy ei farwolaeth ddir- 
prwyol y mae efe yn cymodi Duw a dynion â'u 
gilydd? Beth oedd yr oen pasg ond aberth 
iawnol? A phaham y gelwir Crist yn Oen Duw 
yr hwn sydd yn tynu ymaith bechodau y byd, 
ac yn Grist ein pasg ni, yr hwn a aberthwyd 
drosom ni, ond gyda golwg ar ei ddioddefaint 
dirprwyol? Heblaw hyny, yr oedd a gwedd 
meddwl Crist wrth ddioddef, yn mwy na lled- 
arwyddo mai dioddef cosbedigaeth pechodau 
dynion, ac nid marw fel merthyr, ac er eu lles yn 
unig, yr oedd. Yr oedd efe yn drist iawn ei enaid 
hyd angeu, yn chwysu megys dafnau o waed, 
mewn ing ac ymdrech meddwl, cyn i ddynion 
gymaint a gosod llaw arno: ac wrth farw, yr 
oedd yn wahanol i bob merthyr arall y darllenir 
am dano mewn hanes, yn gwaeddi, “ Fy Nuw, 
Fy Nuw, paham y'm gadewaist?” Ni byddai 
meddwl i Dduw guddio ei wyneb oddiwrth y 
dyn goreu, a'r gwas ffyddlonaf a fu ganddo 
erioed, (a gadael mai y cyfryw yn unig oedd 
Crist,) a hyny pan y rhoddai amlygiad uwchaf 
o'i gariad ato, a'i ffyddlondeb iddo, nac yn gyson 
â chymeriad y Goruchaf, fel bôd anfeidrol dda- 
ionus a thosturiol, nac â'i ymddygiad gwastadol 
tuag at eraill llai enwog, mewn amgylchiadau 
cyffelyb. Rhaid penderfynu gan hyny naill ai 
mai fel aberth iawnol y bu efe farw, neu ynte, 
mai nid y dyn da, a'r gwas ffyddlon i Dduw ag y 
mae gwadwyr ei ddirprwyaeth yn ffugio ei fod, 
oedd efe. Nid oes cymaint ag un engraifft i un 
o'r merthyron farw mewn tristwch meddwl, a 
than guddiadau wyneb Duw ; ond y gwrthwyneb, 
iddynt oll farw yn orfoleddus. 5. Yn wirfoddol. 
Y mae tystiolaeth ac ymddygiadau Crist, yn 
ngwyneb a than ei ddioddefiadau, yn dangos hyn 
yn eglur a diamheuol, Ioan xviii. 4—8, ll. 
Teimlodd, ond ni rwgnachodd, Math. xxvi. 99, 
42. Pena buasai yn teimlo, nis gallasai ddi- 
oddef: pe grwgnachasai, ni buasai ei ddioddef- 
aint yn dderbyniol fel aberth, gyda Duw; canys 
ei wirfoddoldeb, mewn cysylltiad â'i apwyntiad 
a'i urddas, oedd yn peri ei fod yn aberth i Dduw 
oarogl peraidd, Eph. v. 2. 6. Yn anhepgorol 
angenrheidiol, Luc xxiv. 26. Nid angenrheid- 
rwydd hollol neu anamodol, ond amodol a chan- 
lyniadol, oedd ar Grist i ddioddef. Nid oedd 
efe nac yn haeddu dioddef, nac yn analluog i 
Angenrheidrwydd sylfaenedig 
ar y dyb fod dynolryw wedi troseddu ; bod Duw 
yn bwriadu eu hadferui'w heddwch a'i ffafr; a'i 
fod yntau wedi ymrwymo, oedd yr angenrheid- 
rwydd oedd ar Grist i ddioddef. Pe buasai dyn 
heb bechu, neu Dduw heb feddwl trugarhau 
wrtho, ni fuasai iawn yn angenrheidiol; ond gan 
i ddyn bechu, a bod Duw yn bwriadu trugarhau 


DIO 


o 
U 


88 DIO 


ei gyfiawnder ef yn maddeuant pechodau. Nid 
allai Duw, yn gyson â'i gymeriad fel llywydd 
uniawn, faddeu heb iawn; ac ni fuasai rhwymau 
i ddioddef a marw yn iawn, oni buasai iddo ym- 
rwymo yn wirfoddol i hyny. Gan iddo wneyd 
felly, yr oedd dan angenrheidrwydd moesol, fel 
bôd ffyddlon a chywir, i gyflawni ei ymrwymiad, 
Heblaw hyny, yr oedd dioddefaint Crist yn ang- 

. rheidiol, mewn modd canlyniadol, er cyflawni y 
proffwydoliaethau, a sylweddoli y cysgodau ag 
oeddynt yn portreiadu yr amgylchiad. 7. Yn 
Jlrwythlon a rhinweddol, Esa. lviii. 10—12. 8. 
Yn gyfangwbl a hollol fel y rhagfynegwyd am 
danynt, ac y rhagddarluniwyd hwynt, gan y pro- 
ffwydi, ac yn y cysgodau, cyn iddynt ddygwydd. 
Cafodd ei roddi yn iawn trwy derfynedig gyngor 
a rhagwybodaeth Duw, ei gymeryd, ei ladd, a'i 
groeshoelio gan ddynion, trwy ddwylaw anwir, 
Act. ii. 23. Mewn gwirionedd, yn ei erbyn, yn 
Jerusalem yr ymgynghorodd Herod a Phontius 
Pilat, gyda'r cenhedloedd a phobl Israel, “i 
wneuthur pa bethau bynag a_ ragddarluniodd 
(mpowpice) llaw Duw sef ei ysbrydoliaeth, Edr. 
2 Bren. iii. 15—20; Ezec. iii. l4; viii. 1; a'i 
gyngor, sef ei air, Edr. Ps. cvii. 11; Act. vii. 30; 
Heb. vi. 17; i'w gwneuthur,” Act. iv. 27, 28. 
Cyflawni eu llid a'u malais annuwiol eu hunain, 
ac nid cyngor Duw, oedd yn eu golwg hwy ; ond 
ni oddefodd Duw iddynt droseddu y terfynau 
rhagnodedig drwch y blewyn. Edr. Ioan xix.36. 
“ Felly yr ysgrifenwyd, ac felly yroedd raidi Grist 
ddioddef,” Luc xxiv. 46. “Mab y dyn gan hyny, 
oedd yn myned megys yr oedd wedi ei nodi, neu 
ei ddangos (xara ro &pUCJEVO, ) eithr gwae y 
dyn hwnw trwy yr hwn y bradychir ef.” Luc 
xxii. 22. Nid oedd rhagwybodaeth Duw, na'i 
ragfynegiad o'r amgylchiad, yn gorfodi Judas i 
fradychu ei Arglwydd. _ Yr oedd yn gweithredu 
mor rydd a phe buasai yr amgylchiad heb ei 
ragweled na'i ragfynegi erioed. Mor bell oedd 
y rhagfynegiad o'i esgusodi, fel yr oedd yn ei 
wneuthur yn hollol ddiesgus. 

DIODDEFGARWCH, (dioddef), amynedd, 
neu hir-ymaros. Edrych 4Amynedd: 4mynedd 

uw. 

DIOFALWCH, (o di a gofal,) diffyg gofal, 
neu ddifaterwch meddwl yn nghylch pethau y 
dylid gofalu am danynt, pa un bynag ai natur- 
iol neu ysbrydol, amserol neu dragywyddol fydd- 
ont, Esa. xxxii. 9, 10, 11, Hwn oedd pechod 
dinystriol trigolion Lais, gynt, Barn. xviii. 7, 
27; ac yw bai cyfansoddol llawer eto, yn enwedig 
gydaj golwg ar y pethau mwyaf eu pwys. 
Ymddengys hyn oddiwrth eu gwaith yn oedi, 
gohirio, ac esgeuluso y pethau a berthynant i'w 
heddwch, ac hefyd oddiwrth eu hagwedd ddidaro, 
farwaidd, ddibwys, pan yn eu cylch. Y maent 
yn ymddwyn yn hollol naill ai fel pe byddent yn 
credu nad oes pwys yn y pethau, neu ynte, nad 
oes un berthynas rhyngddynt â hwynt. “Nid 
ydynt mwy na Galio, yn gofalu am ddim o'r 
pethau hyny,,” Act. xviii. 17. Y mae hyn yn 
codi oddiar eu hoerfelgarwch atynt, eu hanystyr- 
iaeth o honynt, a'u hanghrediniaeth a'u difater- 
wch yn eu cylch; “ Y mae yn rhyfedd fod daear 
yn ymwrio â'r nefoedd yn ein serchiadau, ac yn 
ei threchu ; bod gwagedd yn troi'r glorian yn 
erbyn tragywyddol bwys gogoniant; bod dynion 


yn erlid cysgodau darfodedig ac yn esgeuluso y 
pethau mwyaf rhagoroi a sylweddol, fel pe bydd- 
ent i aros yma byth, ac na byddai un dedwyddwch 
na pharhad tragywyddol yn bod! Ond pan 
ystyriom “ nad oes ffydd gan bawb,” yr ydym yn 
peidio a rhyfeddu; gan y gwyddom nad yw y 
pethau na chredir ac nad ystyrir, yn gadael 
nemawr neu ddim argraff ar feddyliau nac ymar- 
ferion dynolryw. Tra na byddont yn edrych ar 
y pethau ni welir, eithr ar y pethau a welir, ni 
effeithir hwynt ganddynt, ac y maent yn ddiofal 
yn eu cylch. Diofalwch sy yn dinystrio llawer- 
oedd am amser a thragywyddoldeb; a dir 
sylwi fod perthynas agos rhwng diofalwch 
bydol ac ysbrydol. Os bydd dyn yn anffydd- 
lon yn y lleiaf, bydd yn sicr o fod felly 
yn y mwyaf. Y neb sy ffyddlon yn y lleiaf, 
sydd ffyddlon hefyd mewn llawer; a'r neb sydd 
anghyfiawn yn y lleiaf, sydd anghyfiawn hefyd 
mewn llawer. Gan hyny, oni buoch ffydd- 
lon yn y mamon anghyfiawn, pwy a ymddiried i 
chwi am y gwir olud î” 

DIOGI, (diog,) diffyg awydd at waith. Y mae 
hyn yn wahanol iawn oddiwrth ddiffyg gwaith 
neu ddiffyg galluoedd a chyfleustra i weithio. Y 
mae y blaenaf yn feius, ond yr olaf yn esgusodol ; 
y blaenaf yn wrthrych gwawd a dirmyg, ond yr 
olaf yn wrthrych tosturi a chydymdeimlad. 

Y mae diogi naill ai yn naturiol neu ysbrydol; 
ac yn ei ddangos ei hun, yn 1. Mewn cysgad- 
rwydd a syrthni gwirfoddol, Diar. vi. 9, 10; xxiv. 
33, 34. 2. Mewn segurdod gwastadol, Ezec. xvi. 
49; Mat. xx. 3,6. 3. Mewn annhueddgarwch 
at waith, yn enwedigol at orchwyl arbenig ei 
ddeiliad, Diar. xv. 19; xix. 24; xxi. 25; xxvi. 
15. 4. Mewn parodrwydd i ffurfio esgusodion, 
ac i adael i bethau bychain fod yn atalfai gyf- 
lawniad yr hyn sydd angenrheidiol, Diar. xxiv. 
4; xxii. 13.. 5. Mewn parodrwydd i addunedu, 
a hwyrfrydigrwydd i gyflawni, Diar. xxvi. 14. 
6. Mewn syrthni a marweidd-dra yn y cyílawn- 
iad o orchwyl, Rhuf. xii. 11. 7. Mewn cyflawn- 
iad hanerog, annyben, ac anghyflawn o hono, 
Diar. xxiv. 30, 31, 32.. 8. Mewn parodrwydd i 
feio eraill, ac i'w ganmol eì hun, Diar. xxvi, 16. 

Y cyfareddau rhag diogi ydynt yn 1. Ystyr- 
iaeth o'i bechadurusrwydd, Rhuf. xii. 11. Y 
mae yn ddrws agored i bob pechod, yn drosedd 
o orchymyn Duw, ac yn gam a Duw, a_ dynion, 
ac a ni ein hunain. 2. O'r gwarth y mae yn 
ddwyn ar gymeriad ei ddeiliad, Diar. xviii.9. 
Nid oes nemawr o gymeriad ffìeiddiach na'r diog. 
Pan y dywedir fod dyn felly, yr ydys mewn 
effaith, yn dywedyd pob drwg am dano. 3. O'r 
boen y mae yn roddi i'w ddeiliad. Y mae yn 
gwneyd ei ffordd fel cae drain, ac yn peri fod 
pawb a phob peth yn faich iddo, Diar. xv. 19, 
4. Y niwaid y mae yn ei wneuthur iddo. Y mae 
yn magu afiechyd; yn arwain i dlodi; yn elyn i 
bob rhinwedd a rhagoriaeth ; yn atal anrhydedd; 
yn dinystrio defnyddioldeb; yn anafu hapus- 
rwydd a dedwyddwch; yn gwneyd dyn yn faich 
iddo ei hun, yn ofìd i eraill, yn ffiaidd gan Dduw, 
yn niwaid i'w deulu, yn warth i'w broffes, yn 
ormes i'w wlad, yn wawd i'w gymydogion; ïe, 
y mae'n tueddu i ddinystrio enaid a choríf, am 
amser a thragywyddoldeb. Nid ymdrech y diog 
i fyned i mewn trwy y porth cyfyng, ac ni ffy 


DIO 


999 


DIO 


i gymeryd gafael yn y gobaith a osodwyd o'i 
flaen yn yr efengyl. Ni red yr yrfaa osodwyd 
o'i flaen; ni ymladd âg un gelyn; ni chynhydda 
mewn gras a gwybodaeth o Dduw ; ni farweiddia 
yr hen ddyn ; ni wisg y dyn newydd; ni threisia 
deyrnas nefoedd; ni chymer afael yn y bywyd 
tragywyddol; nid enill y gamp, eithr bydd yn 
ol o'r wobr. 

DIOLCH, neu DIOLWCH, (o dy ac ioli), 
cydnabyddiaeth o rwymau yn cael ei wneuthur 
mewn gair neu ymddygiad. 

Y mae diolch bobamser yn rhagdybied rhwymed- 
igaeth ; yn cyfodi oddiwrtho ; a dylai fod iraddau 
yn gyfartal âg ef. Y mae rhwymedigaeth yn 
wastad, yn golygu ymddibyniad, derbyniad rhad 
roddion, neu obaith am danynt wedi ei seilio ar 
addewid. Ymddibyniaid rhesymol mewn oed a 
synwyr yn unig yw deiliaid diolchgarwch, oblegyd 
hwynthwy yn unig sydd yn alluog o hono, a 
than rwymau i'w gyflawni. _ O ganlyniad y mae 
angylion a dynion, (oddigerth babanod ac ynfyd- 
ion,) yn ddeiliaid diolch ; oblegyd y maent yn 
ymddibyniaid rhesymoliaid, a derbynwyr rhad 
roddion. Nid oes neb ar y ddaear, mewn oed a 
synwyr, heb fod dan rwymau i ddiolch; er fod 
rhai dan lawer mwy o rwymau i ddiolch na'u 
gilydd. Y mae yn well ar rai na'u gilydd; ond 
nid yw cynddrwg ar neb ar y_ ddaear ag y gallai 
fod, ïe, ag yr haeddai ef iddi fod; gan hyny y 
mae'r gorchymyn ““ yn mhob dim diolchwch,” yn 
eithaf rhesymol a theg. 

Duw yw gwrthrych penaf a blaenaf diolch ; 
gan mai efe yw achos blaenaf a phenaf pob 
daioni. Iddo ef gan hyny y dylem ddiolch yn 
flaenaf a phenaf am bob daioni; er nad iddo ef 
yn unig, gan fod natur a gras yn dysgu y dylcm 
ddiolch hefyd i ddynion fel ail-achosion, gan ein 
bod yn derbyn aml ffafrau o'u dwylaw, a thrwy eu 
cyfryngdod, nad oedd genym un hawl wreiddiol 
ynddynt, ac nad oeddynt hwythau dan rwymau 
annibynol ar eu hewyllys i'w cyfranu i ni yn fwy 
nag i eraill. Dylem lawenhau fod Duw yr hyn 
yw ynddo ei hun, a diolch iddo am yr hyn yw i 
nì, yr hyn a wnaeth i ni, y mae yn ei wneuthur 
yn barhaus, ac y mae wedi addaw ei wneuthur 
eto. Y mae ein testynau diolch mor aml, mor 
amrywiog, ac mor gyson, fel nas gallwn un amser 
fod heb fod dan rwymau i gyflawni y ddyled 
swydd. Dylem gan hyny ei chyflawni, yn l. 
Yn ddiragrith, neu o'r galon, Ps. ciii. 1, 2.2. 
Yn wresog, neu â'r holl galon, Ps. cxxxviii. 1. 3. 
Yn gyhoeddus a digywilydd, Ps. xxxv. 18 ; lvii. 
9; cxxviii, l. 4. Yn rheolaidd a threfnus, 1 
Cor. xiv. 15,40. 5. Yn. aml a mynych, Ps. cxiv. 
164. 6. Yn gyson a pharhaus, neu yn mhob 
cyflwr ac amgylchiad, Ps. xxxiv, IY ]xxi. 5; Luc 
xxiv. 53; 1 Thes. v.18 ; Heb. xiii. 15. 

DIOLCHGARWCH, (diolch caru,) y rhinwedd 
neu y teimlad hyfryd hwnw ag sydd yn cyfodi 
yn y meddwl oddiar ystyriaeth o ffafrau, ac yn 
tueddu ei ddeiliaid i gydnabod ei rwymedigaethau 
iddo yn mhob modd galluadwy iddo wneuthur 
hyny. . 

TY HU diolchgarwch yn ei ddangos ei hun, yn 
1. Mewn manwl sylw o roddion Duw, ac adfy- 
fyrdod aml ar ei ffafrau, Ps. ciii. l, 2. Diffyg 
sylwi ar, ac anghof o roddion a chymwynasau, 
sydd arwydd sicr o anniolchgarwch ; a'r gwrth- 


wyneb o ddiolchgarwch. Nid yw yn ddichon- 
adwy canfod, na chofio, holl roddion a chymwyn- 
asau y Goruchaf i ni; ond, os ydym yn wir 
ddiolchgar iddo nis gallwn lai na chanfod, a chofio 
rhai o honynt, ac y mae meddwl am y rhai hyny 
yn dwyn eraill i'n côf, ac yn p'ri i ni ddiolch 
am danynt. 2. Mewn dwys ystyriaeth o'u 
gwerth, ac o'n annheilyngdod o'u derbyn, Ps. xiii, 
8. Dyn anniolchgar sy yn cyfrif pethau mawrion 
yn fychain, a phethau gwerthfawr yn wael. 
Herwydd hyny, y mae yn anfoddlawn a grwg- 
nachlyd yn mhob cyflwr a sefyllfa, Nid yw 
byth yn gweled ei ddigon, nac yn ystyried dim a 
roddir iddo yn ddigon da. Ond yn y gwrthwyneb 
dyn gwir ddiolchgar, yn ystyriol o'i waeledd a'i 
annheilyngdod ei hun, sydd foddlon yn mhob 
cyflwr; ac y mae yn edrych ar ffafrau bychain a 
diwerth yn fawrion a gwerthfawr ; gan gyfrif ei 
fod yn cael llawer, pan mewn cymhariaeth i eraill 
nad yw yn cael ond ychydig. Eiiaith ydyw, 
“Nid wyf yn rhyglyddu y lleiaf o'th drugaredd- 
au.” 3. Mewn awydd, gofal, ac ymdrech am 
iawn ddefnyddio rhoddion Duw. _ Y mae hyn yn 
canlyn yn naturiol, oddiwrth fod y dyn diolchgar 
yn gwerthfawrogi rhoddion y Goruchaf; canys y 
pethau a werthfawrogir genym yr ydym yn ofalus 
rhag eu gwastraffu na'u camddefnyddio. Y mae 
rhoddion Duw yn rhy werthfawr yn nghyfrif y 
dyn gwir ddiolchgar i'w gwastraffu, na'u treulio 
ar ei felus-chwantau; ac y mae ganddo ormod o 
barch i'r rhoddwr o honynt i'w caru yn fwy nag 
ef, ac i beidio eu defnyddio yn ol eì ewyllys ac 
i'w ogoniant a'i glod. Y mae yn ymdrechu 
“ anrhydeddu yr Arglwydd â'i olud, acâ'r penaf 
o'i holl ffrwyth ; ac felly y llenwir eì ysguboriau 
a digonoldeb, a'i winwryfoedd gan win newydd.” 
4. Mewn awydd ac ymdrech i gydnabod daioni 
yr Arglwydd, trwy fynegi ei rinweddau a byw 
iddo. “Beth a dalaf i'r Arglwydd am ei holl 
ddaioniimi?” yw iaith yr enaid gwir ddiolch- 
gar; ac nid ydyw ond anfynych, heb ganfod 
rhywbeth i'w wneuthur er tystiolaethu ei ddiolch- 
garwchiddo. “ Phiol iechydwriaeth a gymeraf, 
ac ar enw yr Arglwydd y galwaf; talaf fy 
addunedau i'r Arglwydd yn awr, yn ngwydd ei 
holl bobl ef,” Ps. cxvi. 12—14. Ufydd-dod 
parod a chyson i holl orchymynion Duw, yw y 
prawf goreu o galon wir ddiolchgar. 

Ymddengys ein rhwymedigaethau i fod yn 
ddiolchgar i'r Arglwydd, os ystyriwn yn 1. Ei 
fod yn gorchymyn i ni fod felly yn ei air, Ps. c; 
Col. iii. 5. Dywedir am Lycurgus, y deddfwr 
Spartaidd enwog, na wnaeth un gyfraith yn erbyn 
anniolchgarwch, am nad oedd yn tybied y gallai y 
fath ffieidd-dra ddygwydd yn mhlith ei ddeiliaid 
ef. Ond gwyddai Duw well na hyny am ddyn- 
ion; herwydd hyny rhoddodd orchymyn ar 
orchymyn iddynt fod yn ddiolchgar yn ei air. 
Pe buasai heb wneuthur hyny, buasai yn ddy- 
ledus arnom i fod; ond gan iddo orchymyn, y 
mae ein rhwymau yn fwy; ac nid oes esgus 
genym am ein pechod. 2, Amledd a gwerth y 
rhoddion yr ydym yn eu derbyn oddiwrtho, Y 
maent yn ddosbarthadwy i ddau ddosbarth ; sef, 
tymhorol ac ysbrydol, amserol a_ thragywyddol, 
Pwy a fynega werth rhoddion cyffredin y Goruch- 
af, neu ei roddion tymorol; megys llygaid i 
weled, clustiau i glywed, tafod i lefaru, traedi 


DIO 


940 


DIR 


rodio, dwylaw i weithio, dwfr i'w yfed, bara i'w 
fwyta, dillad i gludo, a thân i gynhesu? Ond 
beth 


efengyl, yr Ysbryd Glân, iechydwriaeth, nefoedd? 
din Ein hannheilyngdod i'w der- | 


Dim, dim, dim !3. 


yw y rhaì hyn mewn gwerth at Grist, | 


| ddwl mynod i'r nef, dir yw i ni ddechreu arfer 
| gwaith y nef yma, fel y byddom. yn gwybod y 


| 


byn. Nid ydym yn rhyglyddu y lleiaf o honynt, | 


Gen. xxxii. 10. Rhai anniolchgar a drwg ydym; 
ïe, gelynion a gwrthryfelwyr. 4. Y llwybr yn 


hwn y maent yn dylifo; sef, trwy ddyoddef- | 
“ 5 AC SYN 4 | ac aml. Y mae yn cael ei gysylltu â chyfeddach 


iadau poenus, ac angeu gwaradwyddus anwyl 
Fab Duw. Ei gymwynasgarwch i ni yn Nghrist 
Iesu ydynt oll; canys nid oes ganddo lwybr 
teilwng o hono ei hun, i fod yn gymwynasgar i 
droseddwyr euog, ond yn a thrwy Grist. Yn 
enw ac er mwyn Crist yr ydym i ofyn am danynt 
oll; ac yn a thrwy Grist yn unig y gall ein 


diolchgarwch fod yn gymeradwy ger ei fron ef, | 


Ioan xvi. 23 ; Heb. xiii. 15... Nid yw_ Beibl yn 
nodi un llwybr arall ag y gall ffafrau Duw udy- 
fod i droseddwyr euog, ond trwy Grist. Ystyr- 
iaeth o hyn yn benaf sy'n eu melysu a'u 
gwerthfawrogi i ni; a hyn hefyd sy yn ein 
cynhyrfu, yn benaf,i fod yn ddiolchgar i Dduw 
am danynt. Y sawl a amheuant ac a wadant 
hyn, ydynt yn eu hymddifadu eu hunain o'r 
cynhyrfydd mwyaf rhinweddol ac effeithiol i 
ddiolchgarwch. 5. Esiamplau y dynion mwyaf, 
callaf, duwiolaf, yn mhob oes a gwlad; yn 
neillduol yr Arglwydd Iesu Grist ei hun, Ps. ciii. 
1,2; Dan.ii. 19—23; Math. xi. 25, 26. 

Yr anogaethau i ddiolchgarwch ydynt, yn 1. 
Bod tymer ddiolchgar yn hyfryd a chysurus i'w 
pherchen, Ps. cxlvii. 1. 
melusu rhoddion a chymwynasau Duw, ac yn 
eu gwneuthur yn llawer mwy hyfryd yn y mwyn- 
had. Y mae yr hyfrydwch o ddiolch yn aml yn 
llawer mwy na'r hyfrydwch o fwynhau. Tymer 
foddlawn, ostyngedig, dawel, addfwyn, yw tymer 
ddiolchgar; ac nis dichon y cyfryw dymer lai 
na bod yn hyfryd i'w pherchen. 
yn gweddu derbynwyr rhad roddion yn well na 
chystal, a diolchgarwch ; na dim yn. eu gweddu 
yn waeth na'r gwrthwyneb, sef anniolchgarwch. 
““ Anniolchgarwch, (medd Trap) sydd anghenfil 


Y mae fel siwgr, yn | 


2. Nad oes dim | 


mewn anian; barbariaeth mewn moesau; a thyb 
wrthunwedd (parado4) mewn duwinyddiaeth.” | 


Rhesymol wasanaeth yw diolchgarwch, Rhuf, 
xii. 1; ac afresymoldeb noeth yw anniolchgar- 
wch. 


3. Mai y ffordd debycaf i gael rhagor gan | 


Dduw a dynion yw bod yn ddiolchgar am a gaf- | 
fwyd. Herwydd hyn dywedir am dymer ddiolch- ; 


gar, yn nghyd a'i chymdeithion, mawl, gostyng- 
eiddrwydd, ac ufydd-dod efengylaidd, ““ Mai a'r 


cyfryw ebyrth y rhyngir bodd Duw,” Heb. xiii. | 


16. Hon ydyw'r unig deyrnged y mae efe yn 


ei cheisio, ac a fydd iddo ei derbyn. oddiwrthym 
fel ei ddeiliaid; ac nid oes un musig yn swnio | 
mor beraidd yn ei glustiau ef ag yw mawl yr | 

“Y | wrth raffau a chwerfanau. 


enaid gwir ddiolchgar, Ps. lxix. 20, 31. 
mae anniolchgarwch 
poethlyd, yn sychu i fyny ffrydiau daioni Duw.” 
Ac oni ellid ychwanegu, Fod diolchgarwch me- 
gys yn agor yr argae, ac yn peri i'r ffrydiau 
grisialaidd orlenwi y camlasau. 4. Mai diolch 
yw gwaith y nef, ac na bydd terfyn iddo byth, 
Date 25,05. y. 12: 


(medd Trap) fel gwynt , 


Bydd diwedd ar ddarllen, 


pregethu, gwrando, a chymuno; ond ni bydd | 
diw edd ar foli yn dragywydd. Os ydym yn me- 


| hyny yw, sydd sicr.— Diar. 


modd i'w gyflawni wedi myned yno. Edrych 
Canu Mawl.—Paley's Moral Philosophy, vol. ì. 
p. 280; Barrow's Works, vol. i. ser. 8 & 9. 
DIOTA, (diod,) ymyfed, cydyfed, neu fynych 
lymeitan diod gadarn, er na byddo yr hwn a 
wnelo hyny, yn meddwi, 1 Pedr iv. 9. Y mae 
y gair Groeg «roroc yn arwyddo yfed yn helaeth 


(xwuoc,) i arwyddo fod y rhai sy yn euog o'r 
pechod yn mynychu gwleddoedd, &c., er_nad 
ydynt, ysgatfydd, ond anfynych yn meddwi. 
Cyhoeddir gwae uwch ben diotwyr yn ngair Duw, 
Esa. v. 11. 22... Y mae y diotwr dan lywodraeth 
awydd anghymedrol ac angherddol at ddiod 
gadarn: ac y mae wedi ymarfer cymaint â hi, 
nes ydyw wedi” myned yn ail naturiddo, Nis 
gall fyw yn gysurus hebddi. Rhaid iddo ei chael 
gan nad beth fyddo y canlyniad. _ ““ Ei dduw yw 
ei fol.” Hwn y mae yn ei addoli; ac iddo y 
mae yn aberthu ei iechyd a'i feddianau, Phil. 
lii. MO. 

DIR, Gr. Act, 6i, pan yn enw cadarn, a ar- 


| wydda angenrheidrwydd, gorfod, gorthrech ; pan 


yn enw gwan, sicr, angenrheidiol. “Dir yw,” 
hyny yw, angenrhaid, neu angenrheidiol yw. 
““Cryd ar hên angeu ys dim,” hyny yw, sydd 
angeu sicr,—Diar. “A fo da gan Dduw ys dir,” 
“Cywir yn y dir, 
(hyny yw, yn yr angenrheidrwydd,) nid oedd.” 
Dir yn nghyfansoddiad geiriau, sydd yn mwy- 
hau, peu ychwanegu yr ystyr, ac yn arwyddo 
tanbeidrwydd, neu ddygunedd mawr; megys 
Girboeni, hyny yw, dygn-boeni; dirdra, h.y., dir 
draha, neu draha mawr. 

DIRADDIAD, (di, a gradd,) difreiniad, di- 
swyddiad, darostyngiad. Mewn ystyr eglwysig, 
y mae y gair yn arwyddo y ddefod o ddifreinio, 
neu ymddifadu offeiriad o'i urddau a'i swydd, yn 
nghyd a'i arwyddnodau, breintiau, a pherthyn- 
asau. Yn yr wythfed ganrif, cafodd y patriarch 
Cystenyn ci ddiraddio trwy beri iddo gerdded yn 
wysg ei gefn o'r eglwys, ei ddiosg o'i wn, a'i 
esgymuno, neu ei felldithio. Cafodd yr arch- 
esgob Cranmer ei ddiraddio yn Lloegr, trwy 
orchymyn Mair, y frenhines waedlyd. Gwisgas- 
ant ef â gwisgoedd esgobaethol wedi eu gwneyd 
oliain yn unig; rhoddasant feitr ar ei ben, a 
bugeilffon yn el law, ac yna yn y trwsiad hwn, 
dygasant ef gerbron y werin, gan ei ddiosg o 
hono, yn eu gwydd, ddernyn ar ol dernyn. 

DIRAGRITHRWYDD, (di rhagrith,) gonest- 
rwydd, cywirdeb, Edr. Cywirdeb. 

DIRDRA, (dir draha,) y cam, niwaid, trais, 
neu y gormes mwyaf. Edr. Barn, ix. 5, 24. 

S-DIRDYNU, (dir-/yn,) dwys-dynu, arteithio, 
dirboeni; dadgymalu ar yr arteithglwyd, (rack) 
Un o offerynau creu- 
londeb y chwyliadlys pabaidd oedd yr arteith- 
glwyd. Byddai y trueniniaid a osodid arni yn 
cael eu dadgymalu, ac felly yn dyoddef yr arteith- 
lau mwyaf. 
dirgymhell i gyfaddef arnynt eu hunain, neu 
eraill, yr hyn oedd gam neu gymhwys, fel y gallai 
eu gorthrymwyr uffernol gael rhyw rith o esgus 
dros eu creulonderau tuag atynt. Hefyd, dir- 
dynid hwynt i'r dyben i'w gorfodi i ymwadu 


Dyben yr oruchwyliaeth ydoedd eu >> 


- 


DIR 


341 


DIR 


â'u ffydd a'u proffes. Dywedir i Ann Askew, 
merch Syr W. Askew, o Celsey, yn swydd Lin- 
coln, gael ei gosod ar yr arteithglwyd yn amser 
Harri VHII., gan y canghellwr Wriothesley, i'r 
dybeni'w gorfodii gyffesu yn erbyn y frenhines, 
yr hon oedd yn ffafrioli brotestaniaeth, ac a'r 
hon y drwgdybid fod Mrs. Askew yn dal cyfrin- 
ach ddirgelaidd, Ond er ei holl boenau ni ddaeth 
un gair achwyngar dros ei gwefusau, ac ni all- 
wyd llwyddo i beri iddi ddadguddio dim o gyfrin- 
ach y frenhines, na neb arall o'i chyfeillesau 
goruchel. Mor gynted ag y cymerwyd hi oddiar 
yr arteithglwyd syrthiodd i lewyg; eithr ar ol 
iddi adfywio, cafodd ei dedfrydu i'w llosgi. Yr 
oedd ei hesgyrn wedi eu dadgymalu i'r fath radd- 
au, fel y gorfu arnynt ei dwyn mewn cadair i le y 
dienyddiad. Pan wrth y pawl, dygwydiddilythyr- 
au oddiwrth yr arglwydd ganghellwr, yn addaw 
arbediad bywyd ar yr amod o fod iddi wadu ei 
ffydd. Ond gwrthododd y foneddiges dduwiol 
gymaint ag edrych arnynt, gen ychwanegu, 
“* Nad oedd hi wedi dyfod yno i wadu ei Har- 
glwydd a'i Hathraw.” 

Tybir mai pastwniad, neu ffonodiad gwadnau 
y traed, neu ryw ran arall o gorff y dyoddefydd, 
â gwialen, oedd y gosbedigaeth y cyfeirir ati 
yn. Heb. xi. 35. Gelwir y gosb tympanu, 
(rvpravi,w) 0 herwydd y curid y dyoddefydd 
yn debyg i dympan, neu dabwrdd, Tebyg fod 
y dympan (rvpravo) ar ffurf T, a bod breich- 
iau y dyoddefydd yn cael eu sicrhau wrth ddau 
gorn y pawl; ei ben uwchlaw iddo; a'i draed yn 
rhwymedig wrth ei waelod. Fel hyn yr oedd 
mewn agwedd fanteisioli gael ei ffonodio, gan 
nad oedd yn ddichonadwy iddo osgoi y dyrnod- 
iau a gynhygid arno. Dyma y driniaeth a ddy- 
oddefodd y wraig a'i saith mab yn amser y Ma- 
cabeaid, 2 Mac. vi. 7, at y rhai y tybir fod yr 
apostol yn cyfeirio yn y testun uchod. 

DIRDYNWYR, (dirdynu, ) enw a gymhwysid 
ar y cyntaf at bersonau darostyngedig i lewyg- 
feydd dirdynol, (convulsive fêis,) ac y dywedid 
eu meddyginiaethu oddiwrthynt trwy dalu ym- 
weliad i fedd Abbe Paris, penboethyn enwog yn 


mhlith y Jaseniaid; ac wedi hyny i benboeth- 


ìaid Ffrengig, a weithient eu hunain i fath o 
gyffroadau a dirdyniadau hynod, yn y rhai y 
dywedent eu bod yn cael gweledigaethau a_ dat- 
guddiedigaethau rhyfedd, ac yr ymroddent i'r 
fath ystranciau chwithig na efelychwyd ond yn 
anfynych gan y ffyliaid a'r gwallgofiaid penaf 
a ymddangosasant erioed yn mhlith dynion. 
'Taflent eu hunain i'r dirdyniadau corfforol mwy- 
af grymus; ymdreiglent ar y llawr; efelychent 
adar, anifeiliaid, a physgod; ac yn y diwedd, 
wedi treulio eu holl nerth, syrthient i lewyg- 
feydd. Y rhif luosocaf o honynt oedd fenywaid, 
y rhai a droent oddiamgylch ar un sawdl, ac yn 
fynych a gyflwynent eu hunain, yn ngwydd ed- 
rychwyr, mewn ystumiau hollol anweddus. 
Haerai Pennault, dadleuwr perthynol i'r dirdyn- 
wyr, ì Dduw anfon llewygon o ansawdd neillduol 
arno ef, gyda golwg i ddarostwng ei falchder. 
'Tra parhaent y pangau yr oedd yn cyfarth fel ci. 
Er fod rhagor na chan mlynedd er pan dde- 
chreuodd y golygfeydd rhag-grybwylledig i dynu 
sylw yn Ffrainc, y maent wedi parhau i raddau 
RHIF, VII, 


mwy neu lai, medd Mr. Buck, hyd yn bresenol, 
Anfynych yn wir, er canol y ganrifa aeth heibio, 
ï" ymddangosasant yn Paris; eithr cymerant 
e, ar ddygwyddiad, mewn trefi gwledig, megys 
Fforez, Pontoise, &c., lle mae yr offeiriaid cyf- 
rwysddrwg yn gallu eu defnyddio er mantais 
iddynt eu hunain, ac achos coelgrefyddol Pab- 
yddiaeth. 

DIRGELEDIGAETH AU, ( dirgeledig, ) peth- 
au cuddiedig, anamlwg, heb eu datguddio ; ac 
o herwydd hyny, anwybodadwy i neb ond Duw. 

Wrth “y dirgeledigaethau y rhai ydynt eiddo 
yr Arglwydd,” Deut. xxix. 29, ni feddylir yr 
holl bethau ag yr ydym ni Aeb eu gwybod; oble- 
gyd y mae llawer o bethau ag y gallem, ïe, y 
dylem eu gwybod, ac yr ydym yn anwybodus o 
honynt, o herwydd diffyg llafur ac ymdrech i'w 
gwybod; ond yn l. Y pethau hyny ag sydd 
ynddynt eu hunain yn anwybodadwy i neb ond 
Duw ; megys tragywyddoldeb ac anfeidroldeb yr 
hanfod ddwyfol. Cystal y gellid cynwys y cefn- 
for mewn gwniadur, ag y gallai creadur terfynol 
gynwys tragywyddoldeb; neu greadur meidrol 
gynwys anfeidroldeb. .2. Y pethau nad ydynt 
wedi eu datguddio; er nad ydynt ynddynt eu 
hunain yn anamgyffredadwy i synwyr meidrol; 
megys beth a fydd y foru—pa bryd y bydd dydd 
y farn, &c. Eiddo yr Arglwydd yw y pethau 
hyn; ni pherthynant i ni; nid allwn ni, ac ni 
ddylem eu gwybod; am nad oes un ffordd wedi 
ei rhoddi gan Dduw ini gyrhaedd gwybodaeth 
o honynt. Ond am y “pethau amlwg,” hyny 
yw, y pethau datguddiedig, pa un ai ein bod yn 
eu gwybod neu beidio, ein heiddo ni ydynt, a 
dylem eu gwybod mor belled ag y maent wedi 
eu datguddio; gan mai ewyllys Duw wrth eu 
hamlygu i ni oedd hyny, Luc xix. 42; 2 Pedr 
jìl. 5. 

DIRGELION PAGANAIDD, defodau dir- 
gel eilunaddoliaeth, y rhai a gelid yn ofalus 
oddiwrth y werinos gyffredin. 

Tybiaì y dysgedig esgob Warburton, mai dy- 
chymygion deddfroddwyr, a gwyr mawrion er- 
aill, y rhai o herwydd eu cyfoeth neu eu rhagor- 
iaethau personol a gawsant eu dyrchafu yn 
arolygwyr cymdeithasau gwladol yr oesoedd 
boreuaf, oedd dirgelion y grefydd baganaidd. 

Tybiai Mosheim fod y dirgelion hyn yn hollol 
goffadwriaethol, ac iddynt gael eu sefydlu gyda 
golwg ar barhau coffadwriaethau herwyr a gwyr 
mawr, y rhaî a dduwiwyd mewn canlyniad i'w 
gorchestion milwraidd, dyfeision buddiol, rhin- 
weddau cyhoedd, ac yn neillduol y cymwynasau 
â pha rai y darfu iddynt gynhysgaeddu eu 
cydoeswyr. 

Eraill pa fodd bynag, a dybiant mai effeithiau 
anoddef a dichell gyfrwys-gall yr offeiriaid oedd 
y dirgelion, ac iddynt hanu yn yr Aifft, gwlad 
gynhenid eilunaddoliaeth; yn y wlad hono yr 
offeiriaid oeddynt yn tra-arglwyddiaethu. Impid 
y brenhinoedd i'w corff hwynt cyn y gallent 
esgyn yr orsedd. Yr oeddynt yn perchenogi y 
drydedd ran owlad yr Aifft, Y swydd offeiriad- 
ol a gyfyngid i un llwyth, ac yr oedd yn disgyn 
yn olynol o dad i fab. Holl drigolion y dwyrain, 
yn enwedig yr Aifftiaid, a ymhyfrydent mewn 
athrawiaethau dirgel a chyffelybiaethau — pob 
gosodiad moesol, pob tyb dduwinyddol, pob 


2w 


DIR 


942 


DIR 


egwyddor athronyddol, a amguddid â llen o gy- 
ffelybiaeth a dirgelwch. Y tuedd hwn yn ddi 
ameu, mewn cysylltiad a chybydd-dod ac uchel- 
gais, a'u gogwyddodd at gysawd crefyddol an- 
eglur a thywyll. Heblaw hyny, yr Aifftiaid 
oeddynt genedl drymaidd a phruddaidd; ym- 
hyfrydent mewn tywyllwch ac unigrwydd. Eu 
defodau crefyddol yn gyffredin a gyflawnid mewn 
modd pruddaidd ac wylofus. Yr oedd y go- 
gwydd meddwl pruddaidd ac anghymdeithasol 
hwn o angenrheidrwydd yn eu gyru hwynt at 
drefn o addoliad cydrywiol ag ef ei hun. 
DIRGELWCH, gair cyfansawdd o dîr a cêl, 
yn arwyddo yn 1. Yr hyn sydd ynddo ei hun yn 
anghyraeddadwy i reswm meidrol. 2. Yr hyn 
sydd heb ei ddatguddio, ac o herwydd hyny yn 
anwybodus i drigolion daear, er na byddo felly 
ynddo ei hun. 83. Yr hyn sy mewn rhan yn 
annirnadwy, er ei fod yn ddatguddiedig; megys 
ymgnawdoliaeth Crist, adgyfodiad y meirw, &c, 
4. Yr hyn sydd dywyll, rhyfedd, dyeithr, ac an- 
eglur i lawer, er ei fod yn ddatguddiedig a gwy- 
bodadwy, Rhuf. xi. 26; xvi. 25, 26; 1 Cor. ii. 
—ll; Eph.i.9; iiì.3, 5,6, 9; vi. 19; Col.i, 


26, 2/; Dat. i. 20; xvii. 5; Math, xiii, 11; 
Marciv.ll; Luc viii. 10 Eph,v.92. Edrych 
Dirgeledigaethau. 


Dirgelwch gan hyny yw peth cuddiedig, gan 
nad pa un a fyddo ;yn wybodadwy neu beidio. 
Erys peth cuddiedig yn ddirgelwch o hyd i'r neb 
na ymdrecho i'w ddarganfod, gan nad pa mor 
hawdd fyddo hyny iddo. Dywedir genym yn 
fynych, fod y du// y mae rhyw berson neillduol 
yn cyflawni rhyw orchwyl arbenig, yn ddirgel- 
wchini. Os ewyllysiwn wybod y cyfryw ddir- 
gelwch, os na chynygiwn at hyny yn yr iawn 
ffordd, erys yn ddirgelwch i ni o hyd. Eithr os 
derbyniwn yr addysg angenrheidiol oddiwrth 
gyflawnydd y gorchwyl, yr ydym yn ei wybod; 
ac y mae yn peidio a bod mwyach yn ddirgelwch 
i ni, er ei fod yn parhau felly i eraill, y rhai ni 
dderbyniasant yr un addysg. 

Dirgeledigaethau ydynt i'w hystyried o am- 
ryw fath, neu rywiau. Rhai ydynt yn wybodus 
i ychydig, eithr yn anwybodusilawer. Rhai 
a ddirgelir yn hir, eithr a ddatguddir mewn am- 
ser cyfaddas. Rhai a ddirgelir yn hollol, ac 
eraill a ddatguddir mewn rhan. Rhai ydynt o 
ansawdd hollol annirnadwy i ni; ac eraill, er 
eu bod yn amlwg yn eu heffeithiau, ydynt yn 
hollol uwchlaw ein hamgyffredion, yn eu hegwy- 
ddorion, achosion gweithredol, cynydd, dosbarth- 
iadau; ac yn ein gosod dan angenrheidrwydd 
i dynu casgliadau, a ffurfio tybiau a dychymyg- 
ion. Nid yw yr eglurhad hwn o'r gair dirgelwch 
i'w ddiystyru o herwydd ei gynefindra; gan ei 
fod, tebygol, yn dyfod yn agos iawn at yr ystyr 
ysgrythyrol o'r gair; megys yn y lleoedd can- 
lynol, Rhuf. xi. 25; 1 Cor. xiii. 2; xiv. 2; xv. 
ôl, &c. Pe buasai y gair yn unig yn dynodi 
peth anamgyffredadwy, anegluradwy, nid yw yn 
ymddangos y dywedasai Paul, “ Ni fynwn eich 
bod heb wybod y dirgelwch hwn ;” “ Yr wyf yn 
dywedyd, neu yn dangos i chwi ddirgelwch ;” 
ac ni buasai yn son am “' wybod y dirgelion oll;” 
gan y buasai hyny, ar y dybiaeth wrthwynebol, 
ynddo ei hun yn annichonadwy. Yn sicr, ni 
allasai Paul, dan gyfarwyddyd anffaeledig Ys- 


| 


bryd Duw, fod yn euog o'r fath wrthddywed- 
iadau. 

Heblaw hyny, y mae y gair dirgelwch yn 
arwyddo alegori, neu gyffelybiaeth, yr hon sy yn 
cynwys dull o hysbysiad, yn yr hwn y mae 
gradd o addysg yn cael ei roddi, a gradd o am- 
lygiad yn cael ei wneuthur, dan fath o orcbudd ; 
yr hwn o hyd sy yn cadw rhyw beth yn ddirgel, 
a'r hwn y perthyn i'r neb a ewyllysio ei gyflawn 
ddeall, ei symud ymaith, i'r dyben i ganfod y 
gwirionedd yn eglur-yn ei amrywiol gysylltiad- 
au. Edrych Dat.i. 20; os AT Ffo 

Ond er hyn oll, nid ellir gwadu nad oes dir- 
geledigaethau, yn yr ystyr gaethaf o'r gair, yn 
natur, rhagluniaeth, a gras. Y mae undeb enaid 
a chorff a'u gilydd, yn beth cuddiedig iawn; yr 
un modd y mae dechreuad bywyd, yn nghyd ag 
ansawdd y meddwl, neu yr amgyffrediad. Yr 
un modd y mae gyda golwg ar amryw o oruch- 
wyliaethau rhagluniaeth a gras. Paham y mae 
daioni yn dyoddef, a drygioni yn llwyddo; un 
yn cael ei alw, a'r llall yn cael ei adael, sy ddir- 
geledigaethau anamgyflredadwy i ni. 

Gan fod ffyrdd a gweithredoedd Duw yn 
ddirgelwch, y mae yn naturiol i ni feddwl fod 
ei hanfod, ei natur, a'i berffeithderau felly. Pe 
dychymygem fod Duw yn ewyllysio gwneyd y 
pethau hyn yn hollol eglur ini, byddem dan 
angenrheidrwydd i ddysgwyl iddo yn gyntaf 
ein cynhysgaeddu â dwyfoldeb, (yr hyn fyddai 
yn ddrychfeddwl rhy gableddus i'w goleddu am 
eiliad); canys pwy a ddichon amgyffred Duw 
ond Duw ei hun? Gan nad oes neb yn ameu 
hanfodiad Duw, o herwydd nad yw yn alluog i 
amgyffred ei natur; felly ni ddylai neb wadu 
gweithrediadau ei allu, ei ddaioni, ei ddoethineb, 
&c., oblegyd eu bod yn cynwys dirgeledigaethau 
i ddynolryw yn gyffredinol. Dylai yr egwyddor 
hon, yr hon sydd anwadadwy mewn natur, i gael 
ei hystyried yr un modd mewn crefydd. Yn 
fyr, y mae pob peth perthynol i Dduw, o angen- 
rheidrwydd yn rhwym o fod yn cynwys rhyw 
ddirgelwch. Gall, hyd yn nod y gyfrinach fwy- 
af uniongyrchol a holloì rhwng y galluoedd dyn- 
ol a'u Crewr anolreiniadwy, sef gweddi a mawl, 
fod yn ddirgelion; h. y., yn wasanaeth dirgel - 
aidd, ac eto heb fod yn llai crefyddol a chy - 
meradwy. 

Y mae y sylwadau blaenorol yn tueddu i ddy- 
noethi camgymeriad dau fath o ddynion, gyda 
golwg ar ddirgeledigaethau crefydd; sef yn 1, 
Y rhai a ymwrthodant â phob dirgeledigaethau, 
gan farnu nad oes un rhwymau arnynt gredu 
dim ond a allant ei amgyffred. Ond os gellir 
profi fod dirgeledigaethau yn gynwysedig yn 
nghrefydd Duw, nid all mai crefydd yw ym- 
wrthod â hwynt, fel pe byddem ni yn gallach 
nag ef. Ar yr egwyddor hon nid ydym yn 
rhwym o gredu dim; canys nid oes unrhyw ran 
o natur na gras nad yw yn gyflawn o ddirgeled- 
igaethau, neu o bethau uwchlaw ein hamgy- 
ffredion ni^. Os meddyliwn am gynydd llysiau 
a phlanhigion; anianddeddfau anifeiliaid ; un- 
deb corff ac enaid; priodoliaethau defnydd ; 
ansawdd ysbryd; yn nghyd a miloedd o bethau 
eraill; cawn eu bod yn llawn dirgelwch, ac yn 
ddigon pell uwchlaw amgyflredion y callaf o'r 
hil ddynol. Gan mai fel hyn y mae yn bod yn 


DIR 


945 


DIS 


ngweithredoedd cyffredin natur, annichonadwy | ymddangos yn ei wydd drosom ni, Ioan xvii. 3; 


bod “dyfnion bethau Duw,” y pethau sydd yn 
dal perthynas uniongyrchol ag ef, yn hollol rydd 
oddiwrth ddirgeledigaethau. 2, Y rhai a gy- 
merant arnynt egluro dirgeledigaethau crefydd, 
gan broffesu eu gwneuthur yn hollol ddealladwy 
ac eglur. Cynyg amddiffyn crefydd yn y dull 
hwn, yw ei gwneuthur yn wrthrych gwawd a 
dirmyg. Y mae y cyfarwyddyd dilynol yn ym- 
ddangos yn ddefnyddiol i'n hatal rhag gwyro at 
un o'r ddwy ochr; sef pan y byddo gwirionedd 
unrhyw athrawiaeth yn ymddibynu, nid ar ei 
hunan-amlygrwydd, eithr ar awdurdod y dat- 
guddiwr o honi; yna, yr unig ffordd i brofi 
ei gwirionedd ydyw profi anffaeledigrwydd tyst- 
iolaeth yr hwn a'i datguddiodd. Sylwa y Dr. 
South fod dirgelwch y rhan hono o grefydd ag 
sydd yn cynwys y pethau i'w credu, yn dra 
gwasanaethgar i dduwioldeb, a hyny ar y cyfrif- 
on canlynol:—Yn 1. Oblegyd mai dybenion 
blaenaf crefydd yw cenhedlu gwylder a pharch- 
edig ofn yn y meddwl. 2. Am ei fod yn ddefn- 
yddiol i ddarostwng balchder ac uchder rheswm 
dynol. 3. Am ei fod yn tueddu i'n rhwymo i 
wneyd ymchwil ac ymofyniad manylach i'w 
hansawdd a'u cynhwysiad. 4. Am mai dichon- 
adwy y bydd hollol a chyflawn wybodaeth o 
bethau dwyfol yn gwneuthur i fyny ran fawr o'n 
dedwyddwch yn y cyflwr dyfodol, 

DIRMYG, (myg,) anmharch yn cael ei ddangos 
yn fwriadol neu ddifwriad, yn gyhoeddus neu 
ddirgelaidd, mewn gair neu weithred, gan un i 
arall, “ Dirmyg Crist,” yw naill ai y dirmyg a 
ddyoddefodd Crist yn ei berson ei hun, yn ein lle 
ni pan ar y ddaear; neu ynte y dirmyg y mae ei 
bobl yn ei ddyoddef er ei fwyn ef, ac o herwydd 
eu perthynas a'i achos, Esa. liii. 3; Heb. xi. 26. 
Yr oedd y dirmyg a ddyoddefodd Crist yn ei 
berson ei hun yn anhaeddianol a mawr. Yr 
oedd mawredd ei berson; gwaeledd y rhai oedd 
yn ei ddirmygu ; yn nghyd â'u rhwymedigaethau 
iddo, yn ychwanegu at fawredd y dirmyg a ddy- 
oddefodd efe. Yr un modd y mae y dirmyg y 
mae ei bobl yn ei ddyoddef er mwyn Crist, yn 
anhaeddianol ; canys ar y dyb nad ydyw, nid dir- 
myg Crist, ond eu dirmyg cyfiawn hwy eu hun- 
ain a fyddai. Gyda ei fod yn anhaeddianol, y 
mae hefyd yn anrhydeddus, ysgafn a buddiol: 
yn anrhydeddus, am mai dirmyg Crist ydyw ; yn 
ysgafn, am ei fod yn anhaeddianol—eu bod hwy 
yn caru Crist, ac yn ei ddyoddef yn wirfoddol; 
ac am eu bod yn cael cymdeithas â Christ wrth 
ddyoddef; yn fuddiol, herwydd y cyfleustra y 
mae yn ei roddi i'w grasau i weithredu; y gocon- 
iant y maent yn ei roddi i Dduw ; y lles y maent 
yn ei wneyd i eraill; a'r wobr y maent yn dder- 
byn mewn canlyniad. 

DIRPRWYWR, goruchwyliwr, cynrychiol- 
wr, cyfryngwr, machniydd, neu un yn gweithredu 
dros, ac yn lle un arall. Y cyfryw oedd ac yw 
yr Arglwydd Iesu Grist; fel y mae yr enwau a 
roddir arno, tystiolaeth y gair am dano, a'i dyst- 
iolaeth yntau yn y gair am dano ei hun, yn 
eglur ddangos. Gelwir ef yn apostol, angel, neu 
genad, cyfryngwr, gwas, aberth, pridwerth, eiriol- 
wr, &c, 


Dywedir ei anfon gan Dduw atom ni; | 


iddo ddyoddef a marw yn ein lle a throsom ; a'i | 
fod yn eiriol gcr bron Duw ar ein rhan, ac yn 


l Pedriii. 18; Heb. vii. 25; IIoanii,l,2, Y 
mae efe gan hyny yn ddirprwywr yn mhob ystyr 
o'r gair. 

DIRPRWYO, cyflawni swydd neu waith 
dirprwywr; hyny yw, gweithredu yn lle a thros 
arall. 

DIRPRWYAETH, y weithred o osod rhyw 
berson neu beth yn lle a thros arall: hefyd, 
swydd neu waith dirprwywr. Y mae y gair 
dirprwyaeth yn cyfateb i'r Lladin substifutio, a'r 
Saes. substifuion; ac yn y dyddiau presenol yn 
cael ei arfer yn aml gan bregethwyr, ac ysgrifen- 
wyr, i ddynodi cyfryngdod, neu fachniaeth yr 
Arglwydd Iesu Grist, neu yr hyn oll a wnaeth ac 
a ddyoddefodd drosom, ac yn ein lle, yn enwedig 
yr olaf. Aberth iawslêl, a dyoddefaint dirprwyol, 
ydynt ymadroddion cyfystyr, neu yn arwyddo yr 
un peth. 

Mewn ystyr helaeth, y mae dirprwyaeth Crist 
yn cynwys ei holl waith fel cyfryngwr; ond 
mewn ystyr gaeth y mae yn cael ei gyfyngu 
yn unig iw ufydd-dod dyoddefol a_ gweith- 
redol; yr hwn yn unig yw sylfaen cymeradwy- 
aeth ein personau ger bron Duw, a thrwy yr 
hwn y mae maddeuant pechodau, a phob bendith 
arall yn dylifo. 

Dybenion dirprwyaeth Crist oeddynt nid tu- 
eddu Duw i drugarhau, na'i rwymo i faddeu, neu 
ei wneyd yn ddyledwrini; ond dangos ei gyf- 
iawnder ef yn maddeuant pechodau troseddwyr 
edifeiriol, a bod yn gyfrwng eu cysegriad i'r 
Arglwydd, a'u puredigaeth oddiwrth bechod, 
fel y caffent gymdeithas â Duw, a mwynhad tra- 
gywyddol o hono, Rhuf. iiì. 2t—26; Eph. v. 
25—27; Tit.ii. 19, 14; Heb. xiii. 12. Yn mherth- 
ynas i natur ei ddirprwyaeth, Edr. Aberth; Di- 
oddefiadau Crist. 

DIRWEST, (gwest,) Gr. doa, v€oira, 
Heb. sv, ymataliad oddiwrth fwydydd a diod- 
ydd. Edrych Cymedroldeb. 

DIRWESTW YR, plaid hereticaidd a ymddang- 
osodd yn Ffrainc a'r Hyspaen, oddiamgylch 
diwedd y drydedd ganrif, neu ddechreuad y 
bedwaredd. Tebyg mai hiliogaeth yr &Eucrat- 
iaid oeddynt; o'r hyn leiaf yr oeddynt yn mab- 
wysiadu amryw o'u hegwyddorion. Tybia rhai 
pa fodd bynag nad oedd y gair ond yn unig enw 
o wawd a dirmyg, yn cael ei gymhwyso at 
bersonau enwog am eu cymedroldeb. 

DIRWY, gair cyfansawdd o dîr, rhaid, a rAwy, 
brenin ; yn arwyddo camlwrw, fforffet, neu arian 
a delid yn iawn am drosedd, gynt, i'r brenin, neu 
arglwydd y wlad. “ Dirwy caeth o'r lledrad 
cyntaf a wnel, chwengaint yw; o'r ail punt.” 
Cyfraith Hywel Dda. 

DISGWYL, (gwyl,) edrych, neu aros am ryw 
un, neu ryw beth; hefyd ymaros, gobeithio. 
Nodweddiad arbenig duwiolion y Testament 
Newydd yw “disgwyl yr Arglwydd Iesu Grist 
o'r nefoedd,” 1 Thes. i. 10; Heb. ix. 28. Y mae 
hyn yn cynwys eu bod yn ei garu—yn credu y 
daw—yn awyddus am ei weled—a'u bod yn ym- 
barotoi erbyn eì ddyfodiad. 

DISGWYLIAD, (disgwyl,) y weithred o ddis- 
gwyl, edrych am, neu obeithio. 

DISGYBL, (Llad. discipulus, Saes, disciple.) 
Ysgolhaig, neu ganlynwr rhyw athraw, yr hwn a 


DIS 


944 


DIW 


fyddo yn gwrando ei ddarlithiau, ac yn proffesu 
ei egwyddorion. Disgybl Crist yw un yn credu 
ei athrawiaeth, yn feddianol ar ei ysbryd, ac yn 
canlyn ei ôl. 

DISGYBLAETH, (disgybl) mewn ystyr hel- 
aeth a arwydda bob rhyw addysg a thriniaeth ag y 
mae disgyblion Crist yn ddeiliaid o honynt yn yr 
eglwys weledig, gyda golwg ar eu perffeithiad 
mewn crefydd. Mewn ystyr gyfyng, y mae yn 
dynodi y ceryddon a weinyddir yn eglwys Dduw, 
ar y rhaì a ymddygant yn annheilwng o'u proffes. 
Yn yr ystyr flaenaf gellir dywedyd fod holl ael- 
odau yr eglwys weledig dan ddisgyblaeth; gan 
eu bod oll dan addysg, gyda golwg ar eu gwell- 
iant mewn crefydd; end yn yr ystyr olaf, dynion 
halogedig eu bucheddau, 1_Cor. v. 11; terfysg- 
wyr, Gal. v. 12; cyfeiliorÏWRyr cyndyn ac an- 
hyblyg, Tit. iii. ll; a'r cyfryw ag a fyddont 
parhau yn ystyfnig, gwrthnysig, ac anufydd, yn 
ngwyneb rhybuddion, cynghorion, a cheryddon 
yr eglwys, Math. xviii. (l2—18; 2 Thes. iii. 14, 
yw unig wrthrychau disgyblaeth. 

Y mae disgyblaeth eglwysig i gael ei gweini, 
yn l. Yn ol gair Duw, Es, viii. 20. 2. Yn enw 
atlrwy awdurdod yr Arglwydd Iesu Grist, 1 
Cor. v. 4; 2 Thes. iii. 6. 3. Yn ddidderbyn 
wyneb, Iagoii.16; l Tim.v.21. 4. Mewn cariad 
at ogoniant Duw, lles y deiliad, ac anrhydedd 
crefydd, 1 Cor. xvi. 14. 5. Yn ddiatreg; gyda 
golwg ar droseddwyr rhyfygus a chyhoedd, 1 
Cor.v.4—13. 6. Yn bwyllig ac arafaidd, gyda 
golwg ar feiau dirgelaidd, a llithriadau difwriad a 
damweiniol, Math. xviii. 15—18; Gal. vi. 1; 1 
1 Thes. v. 14; Judas 22, 23. Nid yw yn ym- 
ddangos fod gair Duw yn cyfarwyddo yr eglwys 
i arfer unrhyw foddion tuag at droseddwyr rhy- 
fygus, gyda golwg ar eu dwyn i edifeirwch yn 
flaenorol i'w diarddeliad; ond gyda golwg ar 
eraill, y mae yn eglur oddiwrth yr ysgrythyrau 
dyfynedig uchod fod argyhoeddiad, rhybudd, 
cynghor, a cherydd, i ragílaenu yr ysgymundod: 
ac na ddylid gweini hwnw hyd nes bod pob modd- 
ion eraill er dwyn deiliad y ddisgyblaeth i edfeir- 
wch wedi aflwyddo. 7. Yn gyhoeddus yn yr 
eglwys, gan y gweinidog, mewn cydundeb â'r 
eglwys; o'r hyn leiaf, y rhifedi amlaf o honi, 1 
Cor.v.4,5; I Tim. v. 20. 8. Yn bwysiga thirion, 
lTim.vi.ll; Tit. i.13. 

Dybenion disgyblaeth eglwysig ydynt gogon- 
iant mynegol Duw, 1 Cor. x. 31; anrhydedd 
crefydd, Judas 12; diwygiad y beius, 1 Cor. v. 
5; purdeb yr eglwys, a'i chynydd mewn rhin- 
wedd a rhif, Heb. xii. 12—15. 

“€ Disgyblaeth, medd Mr. Buck, sydd i'r eglwys 
yr hyn yw rheol a threfn i deulu ; neu yr hyn yw 
llywodraeth neu weinyddiad cyfraith i wladwr- 
iaeth. Gyda golwg ar ei gwrthrych dylid gofalu 
na byddo iddi gael ei gwneyd yn wasanaethgar i 
arglwyddiaeth ddynol, neu er chwanegiad elw 
bydol unrhyw blaid; na byddo yn cael ei harfer- 
yd er treisio meddyliau na chydwybodau dynion; 
nac er mwyn dial am unrhyw gam personol na 
chyhoedd: ond dylid cofio ei bod wedi ei bwriadu 
er dyogelu ymarferiad o'r moddion hyny trwy ba 
rai y gellir cadw a chynhyddu santeiddrwydd, 
cysur,a defnyddioldeb pobl Dduw; er dangos 
rhinweddolrwydd Cristionogrwydd i achosi yr 
hyn oll sy ragorol, hawddgar a buddiol; er dy- 


ogelu cyflawniad holl rwymau perthynasol undeb 
eglwysig; er enill y personau hyny i gylch yr 
undeb hwnw, ag y mae eu meddyliau a'u cymer- 
iadau yn cael eu llywodraethu gan yr efengyl a 
chrefydd ddiffuant; ac er deol o restri gweledig 
y ffyddloniaid, y cyfryw bersonau ag sy yn ym- 
ddangos yn annheilwng o le yn mhlith canlynwyr 
Crist.” 

DISGYBLAETHWYR, (disgyblaeth, amddi- 
ffynwyr cymundeb pur, yn amser Baxter. Gelwid 
hwynt felly mewn ffordd o wawd, megys pe bu- 
asai dymuno disgyblaeth eglwysig yn gyfeiliorn- 
ad anfad. 

DISGYN, (cynu,) dyfod i lawr. 

DISGYNIAD CRIST I UFFERN, erthygl 
yn y gredo a gyfenwir “ Credo yr Apostolion,” 
wedi ei seilio, tebygol, ar Act. ìi. 27; yr hwn a 
gymerir mewn ystyr wahanol gan wahanol 
bersonau a phleidiau. Rhai wrth uffern a ddeall- 
ant drigle y damnedigion, neu y boenfa dragy- 
wyddol; a thybianti enaid Crist ddisgyn yno 
mewn modd lleol, ar ei ymadawiad â'r corff, nid 
i ddyoddef poenau, ond i ddangos ei hun yn 
orchfygwr ar y rhai sydd yn trigo yno, ac i or- 
foleddu arnynt. Hyn yw barn y Lutheriaid. 
Eraill wrth uffern, a ddeallant ryw le canol, 
rhwng nefoedd ag anwn, yr hwn a elwir ganddynt 
yn Zimbus—math o garchar dychymygol, yn yr 
hwn y dywedant fod eneidiau saint yr Hen 
Destament yn cael eu hatal, am nad oeddynt yn 
alluogi fyned i Wynfa, am nad oeddynt wedi 
cael datguddiad digonol o Grist a'r efengyl pan 
ar y ddaear. Tybiant nad oedd y lle dychymygol 
hwn, yn lle o boenau, eithr yn unig fod ei 
gyfaneddwyr yn amddifad o fwynhad o dded- 
wyddwch y nef. I hwn y tybianti enaid Crist 
ddisgyn ar ei ymadawiad a'r corff, ac ar ei ym- 
ddangosiad yno, i'r trigolion oll gredu ynddo, ac 
iddo ef mewn canlyniad i'w cymeryd gydag ef 
i'r nef. Dyma dyb y Pabyddion, yr hon a ffug- 
iant ei seilio arl Pedr iii. 19; iv.'6.. Erailla 
ddeallant wyth y gair uffern, y bedd; a dywedant 
na olygir wrth ddisgyniad Cristi uffern, na mwy 
na llai nag iddo gael ei gladdu, ac aros o hono 
yn sefyllfa y meirw hyd foreu y trydydd dydd, 
Dywed eraill, (yr hyn sydd yn ymddangos debycaf 
i wirionedd,) fod y gair atôc a gyfieithir uffern, 
yn gyfansawdd o a neg, ac &uoew, gweled, a'ì fod 
yn arwyddo, yr un modd a'r gair Heb. Sheol, y 
byd anweledig i'r hwn yr aeth enaid Orist yn 
uniongyrchol, ar ei ymadawiad a'r corff, ac yn 
hwnw i'r nef, gydag enaid y lleidr dychweledig ; 
a lle yr arosodd mewn perffaith wynfyd hyd nes 
ei aduno â'i gorff ar foreu y trydydd dydd. Luc 
xxiii, 49, 46. Ridgley's Body of Divinity, p. 308. 
How's Works, vol. ìì. pp. 62-3. Robinson's Theo. 
'Dict., artìcle, Hell. 

DIWAIR, (gwair,) pur, dihalog. 

DIWEIRDEB, (diwair,) purdeb corfforol di- 
halog, neu ymataliad hollol oddiwrth chwantau 
cnawdol; yn neillduol yn y rhyw fenywaidd: y 
rhinwedd hono, ag sy yn galluogi dynion, yn 
neillduol merched, i ymgadw oddiwrth anllad- 
rwydd a thrythyllwch. Y mae y gair Saes. 
chastity, yn gyffredin, yn cael ei gymhwyso at yr 
ystlen fenywaidd, megys y mae contineni at yr 
ystlen wrywaidd. 


'“ Nid yw diweirdeb, medd y cynil Wollaston, 


ad 


DIW 


945 


DIW 


—_— 


yn ffugio diddymu y nwydau tyner, neu ddileu 
rhan o'n natur; eithr yn unig yn gwahardd eu 
boddhau yn groes i reswm a'r gwirionedd ;—bodd- 
hau yr anifail ar draul y dyn;—niweidio eraill 
i'n boddloni ein Aunaia; gan ein dysgu i ddifyru 
ein tueddiadau, trwy lafur a difyrwch addas a 
rhesymol, hyd nes y gellir eu boddhau mewn 
modd cyfreithlon a rheolaidd; ac hyd yn nod y 
pryd hwnw, i gyfranogi o honynt, o tan orchudd 
gwyleidd-dra, o fewn cyffiniau maes cauedig cym- 
hedroldeb, ac nid gyda digywilydd-dra ciaidd.” 

Y mae diweirdeb yn golygu y meddwl a'r 
geiriau, yn gystal a'r ymddygiad. I'r dybeni'w 
gadw a'i feithrin, y mae yn angenrheidiol i ni 
gadw gwyliadwriaeth gaeth ar ein meddyliau, 
synhwyrau, ac ymddygiadau; gochelyd segurdod, 
balchder mewn gwisgoedd, serthedd, ymadrodd 
ffol a choegddigrifwch, anghymedroldeb mewn 
bwydydd a diodydd, yn nghyd a chyfeillach 
dynion cnawdol a halogedig. Dylem hefyd ym- 
drechu gosod yr Arglwydd bob amser gerbron 
llygaid ein meddwl, neu fyw dan ystyriaeth gred- 
iniol o'i hollbresenoldeb, ac yn neillduol taer 
erfyn am ras a gweithrediadau santeiddiol yr 
Ysbryd Glan ar ein meddyliau, a gochelyd er 
dim ei dristau. 

Pan y cyflwynwyd, yn mhlith caethion eraill, 
forwyn brydferth i Scipio ieuanc, y cadfridog 
Rhufeinig yn yr Hysbaen, dywedir iddo mewn 
modd crefyddol i'w dychwelyd yn ol, yn ddi- 
halog, i'w thywysog, i'r hwn yr oedd wedi ei 
dyweddio. Yr oedd hyn yn enwog a chanmol- 
adwy, yn enwedigol mewn pagan. Ond yr 
esiampl enwocaf o'r rhinwedd tan sylw, ysgatfydd, 
mewn unrhyw hanesyddiaeth, yw Joseph ieuanc, 
yr hwn, trwy ofn Duw, a ymgadwodd yn ddi- 
halog, yn ngwyneb profedigaeth danllyd anarfer- 
ol, Gen. xxxix. 7—25. 

DIWYD, (gwyd, ) diesgeulus. 

DIWYDRWYDD, (diwyd,) dyfal-barhad yn y 
cyflawniad o ryw orchwyl. 

DIWYDRWYDD CREFYDDOL, ydyw dyf- 
albarhad yn y cyflawniad o holl ddyledswyddau, 
ac yn yr ymarferiad o holl ordinhadau crefydd. 
Y mae yn cynwys bywiogrwydd, ymdrech, gwyl- 
iadwriaeth, gwroldeb, penderfyniad, amynedd, 
a ffyddlondeb diysgog a pharhaus. Dylai byrdra 
ein hamser; pwysigrwydd y gwaith sydd genym 
i'w gyflawni; yr hyfrydwch sy yn cyfodi oddi- 
wrth gyflawniad ein dyledswydd; ansicrwydd 
amser ein hymddatodiad; ein hymwybodaeth 
nad ydym yn llafurio yn ofer; yn nghyd âg 
esiampl Crist a'r holl dduwiolion, ein cynhyrfu 
i'r diwydrwydd mwyaf yn achos Duw, y gwir- 
ionedd, a'n heneidiau ein hunain. 

DIWYGIAD, (di-wyg,) yn gyffredinol, a ar- 
wydda unrhyw welliant mewn barn, neu ymar- 
feriad, pa un bynag ai personol neu gymdeithasol, 
gwladwriaethol neu eglwysig, tymhorol neu 
grefyddol, a fyddo: yn neillduol cymhwysir y 
gair at y cyfnewidiad a'r gwelliant a gymerodd le 
yn nghysawd llygredig Cristionogaeth, yr hwn 
a ddechreuwyd gan Luther yn y flwyddyn 1517, 
ac a derfynodd yn ymadawiad. y gwrthdystiaid 
(protestants)â chyfundeb eglwys Rhufain, eu hym- 
wrthodiad o'i hegwyddorion a'i ffurfiau anys- 
grythyrol, a'u hymlyniad wrth air Duw fel rheol 
ffydd ac ymarferiadau ei bobl ef. 


| 


“Cyn amser y diwygiad yr oedd y pab yn y 
modd mwyaf rhyfygus, wedi cyhoeddi ei hun yn 
benadur y byd i gyd. Ystyriai ef yr holl ranau 
hyny o hono nad oeddynt yn cael eu cyfaneddu 
gan Gristionogion yn annhrigianol; ac os cym- 
erai Cristionogion yn eu penau i gymeryd medd- 
iant o'r cyfryw wledydd, rhoddai ryddid iddynt 
i ryfela â'r trigolion yn ddiachos, ac i ymddwyn 
tuag atynt mor giaidd a chreulon ag yr ewyllys- 
ient. Y gwledydd gorchfygedig a ddosbarthid 
yn rhanau wrth ewyllys y pab; dychrynllyd oedd 
sefyllfa y tywysog hwnw a gynhygiai anufyddhau 
i ewyllys ei santeiddrwydd. Mewn canlyniad i'r 
awdurdod ddyeithr hon a ymgymerwyd gan y pab 
efe a ganiataodd o'r diwedd i frenin Portugal, 
yr holl wledydd i'r dwyrain i Benrhyn Non yn 
Affrica; ac 1 frenin Spaen, yr holl wledydd i'r 
gorll»win iddo. Fel hyn cafodd cymeriad anghrist, 
yr hwn sy yn eistedd yn nheml Dduw, ac yn ei 
ddangos ei hun mai Duw ydyw, ei gwblhau 
ynddo ef. Yr oedd efe yn mhell cyn hyny, wedi 
ymgymeryd â'r awdurdod berthynol i'r Duwdod 
yn unig mewn achosion ysbrydol; ac yn awr 
ymgymerodd â'r uchafiaeth mewn achosion 
bydol hefyd, gan roddi tiriogaethau pellenig y 
ddaear i'r sawl a ewyllysiai.” 

“ Yr oedd pob peth yn dawel, pob heretic yn 
cael ei ddiwreiddio, a'r holl fyd Cristionogol yn 
ymostwng yn ddiwrthwynebiad i bob ysgelerder 
a gymhellid arnynt; hyd nes, yn 1517, i ymer- 
odraeth coelgrefydd ddechreu dadfeilio, ac felly 
y mae wedi parhau hyd yn awr. Y person 
yr hwn a wnaeth yr ymosodiad cyntaf ar y goel- 
grefydd helaeth ag oedd yr amser hwnw, oedd 
Martin Luther; yr achlysur o'r hyn a gaiff ei 
ystyried yn gyflawn dan yr erthygl Luther.” 

““Y diwygiad a ddechreuwyd yn ninas Wit- 
temberg yn Saxony; ond ni chafodd ei gyfyngu 
yn hir, nac i'r ddinas, nac i'r dalaeth hono. 
Yn y flwyddyn 1520, y mynachod Fransis- 
aidd, i'r rhai yr ymddiriedwyd arwerthiad 
cyd-ddygiadau (indulgences,) a gawsant eu 
gwrthwynebu gan Swinglius, gwr _ cyfartal 
mewn dysgeidiaeth a gwybodaeth i Luther ei 
hun. Aeth hwn yn mlaen gyda'r bywiogrwydd 
mwyaf, hyd yn nod ar y cychwyniad cyntaf i 
ddadymchwelyd holl adail pabyddiaeth; eithr ei 
dybiau a gyhoeddwyd yn gyfeiliornus gan brif 
ysgolion Cologne a Louvain. Ond er hyn 
llywyddion Zurich a gymeradwyasant ei fesurau 
ef; a'r holl dalaith hono, yn nghyd a thaleithiau 
Bera, Basil, a Shaffhansen a gofleidiasant ei 
dybiau.” 

“Yn yr Almaen, yr oedd Luther yn parhau 
i fyned yn mlaen yn wrol, er gwaethaf yr holl 
geryddon eglwysig a roent yn ei erbyn o bob 
parth, gan ei fod yn cael ei achlesu gan y tywys- 
ogion Ellmynaidd, naill ai oddiar egwyddorion 
crefyddol neu wladol, fel nad oedd ei elynion yn 
alluog i'w ddinystrio fel y gwnaethant ag 
eraill. Melancthon, Carolostadius, yn nghyd 
ag enwogion eraill, a hwylusiasant orchwyl 
Luther yn fawr; ac yn ol pob tebygolrwydd 
buasai y llywodraeth babaidd wedi ei diddymn 
yn ebrwydd, o'r hyn lleiaf yn rhanau gogleddol 
Europ, oni buasai i'r ymerawdwr Siarls y V. 
osod rhwystr gerwin ar gynydd y diwygiad yn 
yr Almaen,” 


DIW 


46 DIW 


““'Tra yr oedd Luther yn garcharor mewn cas- 
tell yn agos i Warburg, yr oedd y diwygiad yn 
cynhyddu yn gyflym; pob dinas yn mron yn 
Saxony a goíleidiodd dybiau Luther. Y pryd 
hwn yr anturiwyd gyntaf i gyfnewid ffurfiau 
addoliad cyhoeddus, trwy ddileu gweiniadau 
offerenau (?masses) dirgel, a thrwy roddi y cwpan 
yn gystal a'r bara i'r gwyr lleyg, yn swper yr 
Arglwydd. Yn fuan pa fodd bynag, y tybiau 
newyddion a gawsant eu condemnio gan brif 
ysgol Paris, a chynhygiwyd eu gwrthbrofi gan 
Harri VIII. brenin Lloegr. Ond nid oedd 
Luther i gael ei frawychu yn y modd yma. Cy- 
hoeddodd ei sylwadau ar y ddau waith, a hyny 
gyda yr un llymder a phe buasai yn trin y gwrth- 
wynebwr gwaelaf; ac yr oedd dadl rhyngddo â 
gwrthwynebwyr mor arddêrehog yn tynu sylw 
cyffredinol, ac felly ychwanegwyd yn feunyddiol 
at rifedi y gwrthdystiaid yn gystal yn Ffrainc a 
loegr. 

«Ond tra yr oedd ymdrechiadau Luther yn 
cael eu coroni fel hyn a llwyddiant, yr ymran- 
iadau hyny a ddechreuasant dori allan, y rhai er 
hyny hyd yn awr ydynt wedi terfysgu cymaint 
ar heddwch yr eglwysi protestanaidd. Y ddadl 
gyntaf a fu rhwng Luther a Swinglius yn nghylch 
y modd y mae corff a gwaed Crist yn gyd-ddrychol 
yn y swper santaidd. Y ddwy blaid a amddi- 
ffynent eu tybiau gyda'r ystyfnigrwydd mwyaf; 
ac a roddasant trwy eu hymraniadau, y rheswm 
cyntaf i'w gelynion yn eu herbyn eu hunain, yr 
hwn y mae y pabyddion yn ei ddefnyddio yn y 
modd mwyaf grymus hyd heddyw; sef bod y 
gwrthdystwyr yn amrywio cymaint yn eu plith 
eu hunain, fel mai annichonadwy gwybod pwy 
sydd yn eile,a phwy sy'n cyfeiliorni; ac na 
ddichon fod un prawf gwell o gyfeiliornad eu 
hathrawiaeth na'r cyfryw ymraniadau. At yr 
ymraniadau hyn yr ychwanegwyd dychrynfeydd 
rhyfel cartrefol, yr hwn ar un llaw a achlysurwyd 
gan ormes, ac ar y llaw arall, gan benboethder.” 
Edr. Ailfedyddwyr. 

“Gosodwyd atalfa pa fodd bynag ar y pethau 
hyn. Luther a Melancthon a orchymynwyd 
gan etholydd Saxony i gyfansoddi corff o ddeddf- 
au perthynol i lywodraeth eglwysig, trefn addol- 
iad cyhoeddus, &c., yr hwn oedd i gael ei gy- 
hoeddi gan gyhoeddwyr trwy ei diriogaethau 
ef. Yn 1522 yr oedd Melancethon wedi cyfieithu 
rhan o'r Testament Newydd; ar ddarlleniad 
hwn y bobl a ryfeddasant mor wahanol oedd 
cyfreithiau Crist oddiwrth y rhai a argymhellid 
arnynt gan y pab, ac yr oeddynt wedi bod tanynt. 
Y tywysogion a'r bobl a ganfuasant fod tybiau 
Luther wedi eu sylfaenu ar y gwiriouedd. Ym- 
wrthodasant yn gyhoeddus â'r uchafiaeth bab- 
aidd, a boreu dedwydd y diwygiad a roesawyd 
gan rai ag oeddynt wedi hir eistedd yn y tywyll- 
wch.” 

““Y penderfyniad cyhoeddus hwn a gyffrodd 
noddwyr pabyddiaeth i'r fath raddau fel y bwriad- 
asant ryfela a'r Lutheriaid, y rhaì a wnaethant 
barotoadaui amddiffyn eu hunain. Yn 1526 
cyfarfu eymanfa yn Spire, pan yr erfyniwyd ar 
genhadau yr ymerawdwr i dawelu hyd y 
gallent bob dadleuon yn nghylch crefydd, ac i 
arddelwi cyflawniad diarbed o'r ddedfryd a gy- 
hoeddwyd ar Luther yn Worms. Ond cafodd y 


dyb hon ei gwrthwynebu, a phrofodd y gymanfa 
yn ffafriol i'r diwygiad. Y tawelwch, yr hwn a 
gawsant mewn canlyniad, ni pharhaodd yn hir. 
Yn 1529 cafodd cymanfa newydd ei ffurfio, a 
chafodd yr awdurdod a roddwydi dywysogion 
lywodraethu achosion crefydd hyd ymgynhull- 
iad y gymanfa gyffredinol, ei ddiddymu; a chy- 
hoeddwyd pob cyfnewid a gymerai le yn athraw- 
iaeth, dysgyblaeth, neu addoliad y grefydd 
sefydledig hyd nes y gwybyddid penderfyniad y 
gymanfa gyffredinol, yn anghyfreithlon. Ystyrid 
y ddeddf hon gan amrywiol o aelodau y gymanfa 
yn niweidiol ac annyoddefol; a phan y cawsant 
fod eu holl wrth-achosion a'u rhesymau yn 
ofer, cyflwynasant eu gwrthdystiad yn erbyn y 
ddeddf, ar y 19 o Ebrill, gan apelio at yr ymcr- 
awdwr a chymanfa ddyfodol. Oddiwrth yr am- 
gylchiad hwn y deilliodd yr enw protesianiaid, 
yr hwn o'r pryd hwnw hyd yn awr, a gymhwysir 
at y rhai a ymneillduant o eglwys Rhufain.” 

“ Yr oedd Siarls y V. yn yr Eidal, at yr hwn 
yr anfonasant y pleidiau ymneillduedig genhad- 
au i osod eu gofidiau ger ei fron; ond ni chawsant 
ond derbyniad anffafriol ganddo ; ar y pryd hwnw 
yr oedd y pab a'r ymerawdwr yn dra unol, a bu 
ymweliadau rhyngddynt ar yr achos. Ystyriai 
y pab yr ymerawdwr yn rhy dirion, a haerai y 
dylasai ddial ar y blaid hereticaidd. Ond o 
hyn pa fodd bynag, ni wnaeth yr ymerawdwr un 
sylw, gan ystyried eifod yn beth anghyfiawn 
i euogfarnu plaid o bobl ag oeddynt wedi profi 
yn wastad yn ddeiliaid ufydd, heb iddynt gael 
cyfleustra i amddiffyn eu hunain. Cychwynodd 
gan hyny tu a'r Almaen, am ei fod yn barod 
wedi ordeinio fod cymanfa o'r holl. ymerodraeth 
i gael ei chynal yn Augusburg, lle, ar eì ddyfod- 
iad y cyfarfu a chynulleidfa luosog o aelodau y 
cynghor. Yno y gorchymynwydi Melancthon 
hynaws a thangnefeddus dynu cyffes o ffydd 
y gwrthdystwyr, yr hyn a wnaeth, gan osod 
allan ei dybiau a'i athrawiaeth gyda y destlus- 


| twydd a'r priodoldeb mwyaf; fel hyn yr hanfod- 


odd yr enwog GyEFES AUGUSBURGAIDD.” 
“'Cynhygiwyd gwrthbrofi hon gan dduwinydd- 


| ion eglwys Rhufain, a chymerodd dadl le, yr hon 


y cynhygiodd yr ymerawdwr ei therfynu, eithr yn 
aflwyddianus; yr oedd pob golwg am effeithio 
undeb yn ymddangos yn anobeithiol. Pleidwyr 
eglwys Rhufain gan hyny a ymgyrchasant at 
resymiadau grymusol ordinhadau ymerodrol a 
grym arfau; ac ar y 19 o Dachwedd cyhoedd- 
wyd deddf trwy orchymyn yr ymerawdwr, yr 
hon ydoedd yn mhob ffordd yn niweidiol i achos 
y diwygiad. Ar hyn cyfarfuasant yn Smalcald, 
lle yr aethant i gyngrair i amddiffyn eu gilydd 
yn erbyn pob gormeswyr, trwy yr hyn y ffurf- 
iwyd y tiriogaethau protestanaidd yn un coríf; a 
phenderfynasant i anfon at frenhinoedd Ffrainc 


| a Lloegr, i erfyn arnynt. hwy noddi eu cyngrair 


newydd. Brenin Ffrainc, yn wrthwynebwr 
proffesedig i'r ymerawdwr, a benderfynodd 
feithrin y gwreichion hyn o derfysg gwladwr- 
iaethol; a brenin Lloegr, yn dra digofus yn erbyn 
Siarls, mewn boddhad i'r hwn yr oedd y pab 
wedi hir oedi, âc yn awr wedi cyhoedd-wrth- 
wynebu ei hir erfynedig ysgariaeth ef, ydoedd 
yn hollol mor barod i gadarnhau cyngrair a 
allasai fod yn niweidiol i'r ymerawdwr, Pa fodd 


Ôl 


DIW 2 


17 


DIW 


bynag, gan ei fod mor llawn o ddyfais yr ysgar- 
iaeth, ac mor benderfynol i ddinystrio yr awdur- 
dod babaidd yn Mrydain, nid oedd ganddo ond 
ychydig amser i'w gwasanaethu hwynt. Ac ar 
yr un pryd yr oedd Siarls yn ymwybodus nad 
oedd yn amser i gynyg diwreiddio y cyfeiliornad 
trwy drais; herwydd hyn cytunwyd ar amodau 


heddychiad yn Nuremberg, y rhai a gadarnha- | 


wyd, mewn modd pwysig, mewn cymanfa yn 
Ratisbon; fel hyn, trwy dynerwch rhagluniaeth, 
y protestaniaid a gawsant delerau ag oeddynt yn 
mron yn gyfartal â goddefiad o'u crefydd.” 

““ Yn ebrwydd ar ol cwblhau heddwch Nur- 


emberg, bu farw Ioan, etholydd Saxony, yr hwn | 


a ganlyuwyd gan ei fab Ioan Frederic, tywysog 
o wroldeb a mawrfrydigrwydd anorchfygol, ond 
llywyddiad yr hwn nid oedd ddim gwell nag un 
rhestr barhaus o siomedigaethau a thrallodau. 
Pa fodd bynag, rhoddodd y cyngrair crefyddol 
fywiogrwydd adnewyddol i'r diwygiad. Y rhai 
cyn hyny oeddynt wedi bod yn unig yn elynion 


dirgelaidd i esgob Rhufain, yn awr a ymwrthod- | 


asant yn gyhoeddus a'i iau ef; ac amryw o 
ddinasoedd a thiriogaethau yr Almaen a ym- 
restrasant dan fanerau crefyddol Luther. Ar y 
llaw arall, gan nad oedd gan yr ymerawdwr un 
gobaith i osod terfyn i'r dadleuon crefyddol 
eithr trwy gynhulliad cymanfa gyffredinol, ad- 
newyddodd ei ddeisyfiadau am hyny ar y pab. 


.. Pab Clement VII., wedi ei lenwi ag anesmwyth- 


der gan hanesion y cymanfaoedd blaenorol, a 
ymdrechodd ohirio yr hyn nid allasai gyda 
phriodoldeb eî nacau. O'r diwedd, yn 1533, 


efe a wnaeth gynhygiad, trwy ei genad, i gynull | 


eymanfa yn Mantua, Placentia, neu Bologna; 
ond y protestaniaid a wrthodasant enwi cymanfa 
ítalaidd, ac arddelwasant fod i ddadl ag oedd 
wedi cyfodi yn nghalon yr Almaen, gael ei phen- 
derfynu o fewn terfynau yr ymerodraeth hono. 
Y pab, trwy ei gyfrwystra arferol, a ysgôdd gyf- 
lawniad ei addewid ei hun; ac yn 1594 cafodd 
ei dorii lawr trwy farwolaeth, yn nghanol ei 
ystranciau. Ei olynwr, Paul I1I., a ymddang- 
osodd yn llai anmharod i alw yn nghyd gymanfa 
gyffredinol, ac yn y flwyddyn 1535 efe a amlyg- 


odd ei ddymuniad i gynull un yn Mantua; ac- 


yn y flwyddyn ganlynol a ddanfonodd yn weith- 
redol lythyrau cylchynol i'r perwyl hwnw trwy 
yr holl wledydd a theyrnasoedd oedd dan ei 
lywyddiad ef. Cafodd y gymanfa hon ei gwysio 
trwy ordinhad babaidd (bwU), wedi ei dyddio 
Mehefin 2, 1536, i gyfarfod yn Mantua y flwydd- 
yn ganlynol; ond lluddiwyd ei chynhulliad gan 
amryw rwystrau; y penaf o'r rhai oedd, nad 
ydoedd gan Frederic, dug Mantua, un tuedd i 
dderbyn cynifer o westwyr ar unwaith i'w drigle, 
llawer o'r rhai oeddynt wyr terfysglyd. Ar y 


llaw arall, yr oedd y protestaniaid yn credu yn | 


ddiysgog, gan fod y gymanfa i gael ei chynal yn 
yr Eidal, a thrwy awdurdod y pab yn unig, y 
buasai gan yr olaf allu gormodol arni; ac o gan- 
lyniad y buasai pob peth ŷn cael eu dwyn oddi- 
amgylch ynddi gan bleidwyr Rhufain. Herwydd 
y rheswm hwn cyfarfuasant yn Smalcald, yn y 
flwyddyn 1537, lle y gwrthdystiasant mewn 
modd difrifol yn erbyn y gymanfa bleidiol a 
llygredig hon; ac ar yr un pryd a gawsant 


grynodeb o'u hathrawiaeth wedi ei gyfansoddi , 


gan Luther, i'r dyben i'w gyflwyno i'r esgobion 
cynhulledig, os buasai hyny yn cael ei ofyn oddi- 
wrthynt. Y crynodeb hwn, yr hwn a gyfenwir 
Erthyglau Smalcald, a gydir yn gyffredin gyda 
chredoau a chyffesiadau yr eglwys Lutheraidd.” 
“ Wedi i gynhulliad y gymanfa gyffredinol 
gael ei atal yn Mantua, amryw gynlluniau o 
gymodiad a gawsant eu cynyg, yn gystal gan yr 
ymerawdwr a'r protestaniaid ; ond trwy ystranc- 
iau eglwys Rhufain daethant oll i'r dim. Yn 
1541 sefydlwyd cyfarfod yn Worms, gan yr ym- 
erawdwr, yn achos crefydd, rhwng gwyr dysg- 
edig a duwiol, wedi eu dethol o blith y ddwy blaid 
ymrysongar. Y gynadledd hon, pa fodd bynag, 
o herwydd rhesymau arbenig a symudwyd i'r 
gymanfa ag oedd i gael ei chynal yn Ratisbon y 
flwyddyn hono, ac yn yr hon y prif fater tan 
sylw ydoedd cofen (memorial,) wedi ei gyflwyno 
gan ryw berson anadnabyddus, yn cynwys cyn- 
llun heddychiad. Ond y cwbl a effeithiwyd gan 
y gynhadledd oedd cydsyniad y pleidiau ym- 
rysongar i gyfeirio y pynciau dadleuol i gymanfa 
gyffredinol, neu os byddai i'r cyfryw gymanfa 
gael ei lluddias, i'r gymanfa Ellmynaidd nesaf.” 
“Trwy amrywiol ddygwyddiadau gwnaeth- 
pwyd y penderfyniad yn ddieffaith, yr hyn a 
wnaeth y rhwyg yn fwy, ac a barodd i'r pender- 
fyniadau a fwriadwyd i'w feddyginaethu gael eu 
gadael heibio hyd ryw ddiwrnod arall. Y pab 
a orchymynodd i'w genad fynegi i eisteddfod 
Spire, cynhulledig yn 1542, y byddai iddo ef, 
yn ol yr addewid a wnaethai yn flaenorol, alw 
yn nghyd gymanfa gyffredinol, ac mai Trent 
fyddai lle ei chynhulliad, os na fyddai gan yr 
eisteddfod ryw wrthwynebiad i'r ddinas hono. 
Fferdinand, a'r tywysogion a ymlynent wrth 
achos y pab, a roddasant eu cydsyniad i'r cyn- 
hygiad; eithr gwrthwynebwyd ef yn gadarn gan y 
protestaniaid, yn gystal am fod y gymanfa wedi ei 
gwysio trwy awdurdod y pab yn unig, ac am fod 
ylle o fewn terfynau rhaglawiaeth ei santeidd- 
rwydd; canys chwenychent hwy gymanfa rydd, 
heb fod yn agored i gael eillywodraethu gan ordin- 
hadau, na'i dychrynu gan agosrwydd yr esgob 
hwnw. Ond ni chafodd y gwrthdystiad hwn un 
effaith. Glynodd Paul III. wrth ei benderfyniad, 
ac anfonodd lythyrau cylchynol i alw yn nghyd y 
gymanfa, trwy gydsyniad yr ymerawdwr. Mewn 
cyfiawnder a'r pab hwn, pa fodd bynag, dylid 
sylwi nad oedd efe yn ymddangos yn wrthwyn- 
eboli bob diwygiad. Sefydlodd bedwar cardinal, 
a thri pherson arall enwog mewn dysgeidiaeth, 
i dynu cynllun diwygiad cyffredinol yr eglwys, 
yn neillduol eglwys Rhufain. Y diwygiad cyn- 
hygiedig yn y cynllun hwn ydoedd yn wir yn 
eithaf arwynebol a phleidiol; eto cynhwysai am- 
rywiol bethau nad allasid prin ddysgwyl am 
danynt oddiwrth y rhai a'i cyfansoddasant ef,” 
““ Dyos yr holl ysbaid hwn ymdrechai yr ym- 
erawdwr berswadio y protestaniaid i gydsyn- 
io a chynhulliad y gymanfa yn Trent; ond 
pan y cafodd eu bod yn sefydlog yn eu gwrth- 
wynebiad i'r cynllun hwnw, dechreuodd glust- 
ymwrandaw â mesurau gwaedlyd y pab, a 
phenderfynodd osod terfyn i'r ddadl (rwy rym 
arfau. Ar hyn, etholydd Saxony allywydd Hesse, 
y rhai oeddynt brif amddiffynwyr yr achos Pro- 
testanaidd, a wnaethant y rhagbarotoadau ang- 


DIW 


948 


DIW 


enrheidiol'er atal ymgyrch disymwth arnynt, 
ac er dyogelu eu hunain rhag cael eu gorchfygu 
gan rifedi amlach na hwynt; ond cyn i'r rhyfel 
ddechreu bu farw Luther, y diwygiwr enwog, 
mewn heddwch yn Eisleben, lle y ganesid ef, yn 
y flwyddyn 1546.” s 

«“ Yr ymerawdwr a'r pab oeddynt wedi cytuno 
o'r ddau tu i lwyr ddinystrio pawb a ryfygent 
wrthwynebu cymanfa Trent. Ei chynulliad yd- 
oedd yn gwasanaethu fel arwydd i fyned dan 
arfau; ac o ganlyniad, ei hymgynghoriadau nid 
oeddynt prin wedi dechreu yn 1546, pan y canfu 
y protestaniaid arwyddion eglur o'r rhyferthwy 
dilynol, yn y cyngrair cadarn rhwng yr ymer- 
awdwr a'r pab, ag oedd yn bygwth eu llethu a'u 
gorchfygu hwynt ar unwaith. Y flwyddyn hon 
yn wir, bu cynadledd newydd yn Ratisbon, ar 
yr hen bwnc o gymodi gwahaniaethau mewn 
crefydd a'u gilydd ; ond oddiwrth y dull y dygid 
y dadleuon yn mlaen, ymddangosai yn eglur 
nad oedd modd penderfynu y cyfryw wahaniaeth- 
au oddieithr ar faes y gwaed. Cymanfa Trent 
ar yr un pryd a gyhoeddodd ei phenderfyniad- 
au; tra y gwrthdystiai y tywysogion diwygiedig 


yn eisteddfod Ratisbon yn erbyn eu awdurdod, | 
| meddu grym parhaol, cafodd ei galw yn Gyf- 


o herwydd paham y nawdd-gollwyd hwynt. gan 
yr ymerawdwr, yr hwn a gyfododd fyddin i'r 
dyben i'w darostwngi ufydd-dod.” 

' Etholydd Saxony a llywodraethwr Hesse, a 
arweiniodd eu byddinoedd i Bavaria yn erbyn 
yr ymerâwdwr, a chyflegrasant ei wersyll ef yn 
Ingoldstadt. 'íybiwyd y buasai hyn yn achosi 
ymladdfa, yr hon a fuasai yn fanteisiol tebygol 
i achos y diwygiad; ond lluddiwyd hyn rhag 
cymeryd lle trwy fradwriaeth M rice, Dug 
Saxony, yr hwn a oresgynodd diriogaethau ei 
ewythr. Ymraniadau befyd a gawsant eu 
meithrin yn mhlith y tywysogion protestanaidd 
trwy ragrith yr ymerawdwr; a Ffrainc hefyd 
a fethodd dalu yr arian cymorth addawedig gan 
ei brenin; yr hyn oll a ddigalonodd benaethiaid 


ydd Saxony gychwyn tua'i wlad ei hun. Ond 
erlynwyd ef gan yr ymerawdwr, yr hwn a 


wnaeth amryw ymgyrchiadau i'r dybeni ddys- | 


frywio ei elyn cyn iddo gael amser i adnewyddu 
ei nerth. Y ddwy fyddin a gyfarfuasant yn 
agos i Muhlberg, ar yr Elbe, ar y 24 o Ebrill, 
1547; ac ar ol brwydr wa:dlyd hollol orchfyg- 
wyd yr etholydd, ac efe ei hun a gymerwyd yn 
garcharor. 
wael a'i bradychodd ef, a gyhoeddwyd yn awr 
yn etholydd Saxony; a thrwy ei ymbiliau ef, 
Philip, llywydd Hesse, penog arall y protestan 
iaid, a berswadiwyd i fwrw ei hun ar drugaredd 
yr ymerawdwr, ac i ymbil ei faddeuant. Cyd- 
syniodd ìi wneuthur felly, gan ymddiried yn 
addewid Siarls am faddeuant a rhyddhad. Ond 
er y dysgwyliadau hyn, cafodd ei gadw yn gar- 
charor mewn modd anghyfiawn, trwy doriad 
gwarthus y cytundeb mwyaf difrifol.” 

«€ Achos y protestaniaid yn awr a ymddang- 
osai yn anobeithiol. Yn eisteddfod Augusburg, 
yr hon a alwyd yn nghyd yn fuan wedi hyn, ar- 
geisiodd yr ymerawdwr gan y protestaniaid ad- 
ael penderfyniad y dadleuon crefyddol hyny ar 


| 


Maurice, yr hwn mewn modd mor | 


| 


| edig gan y ddwy blaid. 
y blaid brotestanaidd i'r fath raddau, fel y gwas- | 
garwyd eu byddin yn ebrwydd, a gorfu ar ethol- | 


Y rhan amlaf o'r aelodau, wedi eu hargyhoeddi 


trwy resymiad grymus y fyddin ymerodrol, yr 
hon oedd wrth law i wasgaru y tywyllwch oddiar 
lygaid y rhai, oni buasai hi, a arosasent yn an- 
nheimladwy o rym ymresymiadau Siarls, a gyd- 
syniasant â'r cynhygiad hwn. Pa fodd bynag, 
ni ddyg yr ymostyngiad cyffredinol hwn yr 
effaith ddysgwyliedig oddiwrtho. Toriad pla 
allan yn y ddinas, neu o'r hyn leiaf y chwedl am 
hyny, a barodd i'r rhan amlaf o'r esgobion en- 
cilio i Bologna, trwy ba foddion mewn effaith y 
cafodd y gymanfa ei dinystrio; ac ni allasai holl 
ymbiliau a gwrth-dystiolaethau yr ymerawdwr 
ddim llwyddo gyda'r pab i'w hadgynull yn ddi- 
oedi. Yn y cyfamser, barnodd yr ymerawdwr 
yn angenrheidiol i ymosod ar ryw ddull o dawelu 


| yr ymrafaelion yn nghylch crefydd, a chadw 


heddwch hyd nes gellid o'r diwedd gael yr hir- 
ddysgwyliedig gymanfa. I'r dyben hwn gor- 
chymynodd i Julius Pelagius, esgob Nuremberg, 
Michael Sidonius, creadur o eiddo y pab, a Ioan 
Agricola, brodor o Eisleben, ì gyfansoddi ffurf, 
yr hon a wasanaethai yn rheol ffydd »c addoliad 
hyd gynhulliad y gymanfa; ond oblegyd nad 
oedd hon ond dyfais dros amser, ac nad oedd yn 


amser, (Jnterim).” 

““ Cafodd dyfais Siarls ei ffurfio mewn rhan 
er mwyn arllwys ei ddigter yn erbyn y pab, 
ac mewn rhan er ateb dybenion gwladwriaeth- 
ol. Cynhwysai holl athrawiaethau hanfodol 
eglwys Rhufain, er ei fod wedi ei ystwytho i 
raddau mawr â geiriau cyfrwysgall, yn gwahan- 
iaethu yn hollol oddiwrth y rhaìa ddefnyddiwyd 
cyn ac wedi hyn gan gymanfa Trent. Yr oedd 
hyd yn nod fath o dywyllni coegaidd yn amryw 
o'r ymadroddion, yr hyn oedd yn eu gwneyd 


| yn alluog o wahanol ystyron, ac yn gytunol â 
| golygiadau y ddau gymundeb. 


Y canlyniad o 
hyn ydoedd, bod y credo ymerodrol yn wrthod- 
Yn y flwyddyn 1549, 
bu farw y pab Paul III., a Julius III. a'i can- 
lynodd ef, yr hwn, trwy aml ddeisyfiadau yr 
ymerawdwr a gydsyniodd i adgynull cymanfa 
Trent. Cynhaliwyd eisteddfod drachefn yn 
Augsberg, dan gyflegrau y fyddin ymerodrol, a 
Siarls a gyfleodd yr achos ger bron tywysogion 
yr ymerodraeth. Y rhan amlaf o'r rhai cyd- 
ddrychol a gydsyniasant ag ef, ac yn mhlith 
eraill Maurice, etholydd Saxony, yr hwn a gyd- 
syniodd ar y telerau canlynol:—l. Bod i'r 
pynciau athrawiaethol, y rhai y penderfynwyd 
arnynt yno, i gael eu hadystyried. 2. Bod i'r 
cyfryw ymchwil gymeryd lle yn ngwydd y duw- 
inyddion protestanaidd.” 3. Bod rhyddid i'r 
protestaniaid Seisnig, nid yn unig roddi eu barn, 
odd hefyd i bleidleisio yn y gymanfa. 4. Na 
byddai i'r pab ffugio blaenori yn y gymanfa, nac 
yn bersonol na dirprwyol. Y mynegiad hwn o 
eiddo Maurice a ddarllenwyd yn yr eisteddfod, 
a'i ddirprwywyr ef a safasant ar ìddo gael ei osod 
ar y cof-lyfrau, yr hyn'aa wrthwynebwyd mewn 
modd cyndyn gan archesgob Mentz. Terfynwyd 
yr eisteddfod yn 1551; ac ar ei therfyniad, yr 
ymerawdwr a ddeisyfodd ar y tywysogion a'r 
tiriogaethau wneyd pob peth yn barod erbyn 

gymanfa oedd yn agosau, ac a addawodd ddefn- 


ddoethineb y gymanfa oedd i gyfarfod yn Trent. | yddio pob ymrechion er caffael tegwch, cyd- 


DIW 


349 


DIW 


—_ 


gordiad, anmhleidgarwch, a brawdgarwch yn 
holl weithrediadau y gymanfa hono.” 

** Ar derfyniad yr eisteddfod, y protestaniaid 
a gymerasant y mesurau hyny a farnent yn 
oreu er eu dyogelwch eu hunain. Y Seison a 
ddefnyddiasant Melanethon, a'r Wittembergian 
Brengius, i dynu cyffes ffydd i'w gosod ger bron 
y gymanfa newydd. Y duwinyddion Seisnig, 
modd bynag, nid aethant yn mhellach na Nur- 
emberg, gan iddynt dderbyn gorchymyn dirgel- 
aidd oddiwrth Maurice i aros yno; canys yr 
etholydd, yn canfod fod Siarls wedi ffurfio bwr- 
iadau yn erbyn rhyddid y tywysogion Ellmyn- 
aidd, a benderfynodd gymeryd y mesurau mwy- 
af effeithiol er llethu ei uchelgais ar unwaith. 
Gan hyny, gyda'r dirgelwch a'r brys mwyaf efe 
a ymgyngreiriodd â brenin Ffrainc, ac amryw 
o'r tywysogion Ellmynaidd, gyda golwg ar am- 
ddiffyn iawnderau a rhyddid yr ymerodraeth ; 
wedi hyn y casglodd fyddin gref, yn 1552, ac 
aeth yn erbyn yr ymerawdwr, yr hwn gyda 
dyrnaid o filwyr, yn Inspruck, nid oedd yn 
meddwl am ddim o'r fath beth. Trwy y dy- 
gwyddiad disymwth ac annysgwyliadwy hwn 
digalonwyd Siarls i'r fath raddau, fel yr oedd yn 
barod i ymheddychu ar unrhyw delerau. Y 
canlyniad o hyn oedd, iddo wneuthur cytundeb 
yn Passan, yr hwn a ystyrir gan y protestaniaid 
yn sylfaen eu rhyddid crefyddol. Yn ol y tri 
erthygl blaenaf o'r cyngrair hwn, cytunwyd fod 
ìi Maurice a'i gyngreirwyr roddi eu harfau i 
lawr, a rhoddi benthyg ei luoedd i Fferdinand, 
i'w gynorthwyo ef yn erbyn y Tyrciaid ; a bod 
i lywydd Hesse gael ei ollwng yn rhydd. Yn 
ol y pedwerydd, cytunwyd ar fod i'r rheol ffydd 
a gyfenwid yr Jnterŵm, fod yn ofer a dirym; a 
bod i'r pleidiau ymrafaelgar fwynhau yr ymar 
feriad rhydd a thawel o'u crefydd hyd nes y 
byddai i eisteddfod gael ei galw i benderfynu y 
dadleuon presenol mewn modd heddychol, (yr 
hon oedd i gyfarfod o fewn ysbaid chwe mis); 
a bod i'r rhyddid crefyddol hwn barhau yn was- 
tadol, os dygwyddai nad ellid dyfod i unffurfiaeth 
mewn athrawiaeth ac addoliad. Penderfynwyd 
hefyd i'r holl rai a ddyoddefasant ddeoliad, neu 
unrhyw adfyd arall yn achos cyngrair neu ryfel 
Smalcald, gael eu hadsefydlu yn eu rhagor- 
freintiau, meddianau, a galwedigaethau; bod 
yr ystafell ymerodrol yn Spire yn agored i bro- 
testaniaid yn gystal a phabyddion: a bod rhifedi 
penodol o Lutheriaid yn wastadol yn y llys 
uwchaf hwnw. A'r heddwch hwn gwrthododd 
Albert, ardalydd Brandenburg, gydsynio; a 
pharhaodd y rhyfel yn erbyn y pabyddion, gan 
gyflawni y fath alanastra yn yr ymerodraeth, fel 
y ffurfiwyd cyngrair o'r diwedd yn ei erbyn. Yn 
flaenor y cyngrair hwn yr oedd Maurice, ethol 
ydd Saxony, yr hwn a drengodd o glwyf a_gaf- 
odd mewn brwydr a ymladdwyd ar yr achlysur, 
yn 1553.” 

“ Cafodd cynhulliad yr eisteddfod addawedig 
gan Siarls, ei luddias trwy amryw amgylchiad- 
au; modd bynag, cyfarfu yn Augsburg, yn 
1555, lle yr agorwyd hi gan Fferdinand, yn enw 
yr ymerawdwr, a therfynodd y trallodau galarus 
y rhaî dros gymaint o amser a anrheithiasant yr 
ymerodraeth. Ar ol llawer o ymddadleu, cymer- 
odd y gweithrediadau dilynol le ar y 25 0 

2x 


Fedi:— Bod i'r protestaniaid a ymlynent wrth 
gyffes Augsburg gael eu hystyried rhagllaw yn 
hollol rydd oddiwrth lywodraeth esgob Rhuf- 
ain, ac oddiwrth awdurdod ac arolygiad yr es- 
gobion; eu bod yn hollol at eu rhyddid i ffurfio 
cyfreithiau iddynt eu hunain gyda golwg ar eu 
tybiau, dysgyblaeth, ac addoliad crefyddol; bod 
i holl drigolion yr ymerodraeth Ellmynaidd gael 
hollol ryddid i farnu drostynt eu hunain mewn 
pethau crefyddol, ac i ymuno a'r eglwys hono a 
fyddent hwy yn farnu buraf a mwyaf cyson ag 
ysbryd gwir Gristionogaeth; a bod i bwy bynag 
a niweidient, neu a erlidient unrhyw berson dan 
ffug crefydd, neu o herwydd ei dybiau crefyddol, 
gael edrych arno, ac ymddwyn tuag ato fel gelyn 
cyhoeddus yr ymerodraeth, fel goresgynwr ei 
rhyddid, ac fel terfysgwr ei heddwch.” 

““Fel hyn y cafodd y diwygiad ei sefydlu 
mewn amryw ranau o'r ymerodraeth Ellmyn- 
aidd, lle mae yn aros hyd heddyw; ac ni allodd 
ymegniadau y gelluoedd pabaidd un amser ei 
ddarostwng, nac hyd yn nod afal ei gynydd. 
Ond nid yn yr Almaen yn uniz y cymerodd di- 
wygiad le mewn crefydd. Holl deyrnasoedd 
Europ yn mron a ddechreuasant ar yr un pryd, 
agoryd eu llygaid gyda golwg ar y gwirionedd. 
Taenwyd y grefydd ddiwygiedig yn Sweden yn 
ebrwydd wedi ymadawiad Luther ag eglwys 
Rhufain, gan un o'i ganlynwyr ef, o'r enw 
Oleus Petri. Eiliwyd ymdrechiadau aiddgar 
y genad hon gan Gust»vus Vasa, yr hwn y darfu 
i'r Swediaid ei ddyrchafu i'r orsedd yn lle Chris- 
tíern, creulonderau dychrynllyd yr hwn a barodd 
iddo golli y goron. Y tywysog hwn modd by- 
nag, oedd yn gall yn gystal a gwresoz; a chan 
fod meddyliau y Swediaid mewn sefyllfa gyf- 
newidiol, mewn modd doeth a ymgadwodd rhag 
unrhyw haerllugrwydd na byrbwylldra yn 
nhaeniad yr athrawiaeth newydd. O ganlyniad 
gwrthrych blaenaf ei ystyriaeth oedd addysgiad 
ei bobl yn athrawiaeth bur yr ysgrythyrau sant- 
aidd; ì ba ddyben gwahoddodd i'w diriogaethau 
amryw wyr Ellmynaidd dysgedig, a thaenodd 
(rwy y deyrnas gyfieithiad Swedaidd Oleus Petri 
o'r Beibl. Yn mhen tymor wedi hyn, yn 1526, 
sefydlodd y gynhadledd yn Upsal, rhwng y di- 
wygiwr a Phedr G. llius, diffynwr gwresog yr hen 
goelgrefydd, lle yr oedd y ddau gampwr i ddwyn 
eu rhesymau, fel y gwelid ar ba ochr y gorweddai 
y gwirionedd. Yn y ddadl hon enillodd Oleus 
fuddygoliaeth nodadwy; yrhyn a cynorthwyodd 
lawer i gadarnhau Gustavus yn ei grediniaeth 
yn ngwirionedd athrawiaeth Luther, ac i achosi 
ei lledaeniad yn Sweden. Y flwyddyn ganlynol 
cymerodd diwygiad arall le, yr hwn a achosodd 
beiffeithiad y gorchwyl pwysig; sef cynhulliad 
y gymanfa wladwriaethol yn Westeraas, lle y 
canmolodd Gustavus athrawiaeth y diwygiad 
gyda'r fath frwdfrydedd, fel y penderfynwyd ar 
ol hir ddadleuaeth, yr hon a gynhaliwyd gan yv 
offeiriaid yn gyffredinol, ar fod i'r diwygiad a 
ddechreuwyd gan Luther gymeryd lle yn Swe- 
den hefyd. Yr oedd y penderfyniad hwn yn 
ddyledus yn benafi ddiysgogrwydd a gwrolder 
Gustavus, yr hwn a fynegodd. yn gyhoeddus y 
byddai iddo ef ymwrthod a'r deyrnwialen, ac 
ymadael a'r deyrnas, yn hytrach na llywodr- 
aethu pobl wedi eu caethiwo gan gyfreithiau ac 


DIW a 


50 1 DEW. 


awdurdod y pab, ac yn fwy darostyngedig ì or- 
mes eu hesgobion nag i gyfraith y tir. O'r pryd 
hwn dinystriwyd y llywodraeth babaidd yn holl- 
ol yn Sweden, a chyhoeddwyd Gustavus yn ben 
yr eglwys.” 

«Yn Denmare dechreuodd y diwygiad mor 
gynar a'r flwyddyn 1521, mewn canlyniad i ddy- 
muniad gwresog a arwyddwyd gan Cristiern 1I. 
am gael ei ddeiliaid wedi eu haddysgu yn ath- 
rawiaeth Luther. Yr oedd y brenin hwn, er 
maint ei hygoeledd, (am yr hyn yr oedd ei enw 
yn enwog,) eto yn awyddus am wared eì diriog- 
aethau oddiwrth ormes eglwys Rhufain. I'r 
perwyl hwn, yn y ffwyddyn 1520, anfonodd am 
Martin Reinard, un o ddysgyblion Carolstadt, o 
Saxony, ac ordeiniodd ef yn broffeswr duwinydd- 
iaeth yn Haffnia; ac ar ol ei farwolaeth, yr hyn 
a ddygwyddodd yn 1521, efe a wahoddodd Car- 
olstadt ei hun i lenwi y sefyllfa bwysig hono. 
Carolstadt a dderbyniodd y swydd, eithr mewn 
amser byr yn wir dychwelodd i'r Almaen; ar 
ba achlysur ymdrechodd Cristiern anog Luther 
i ymweled a'i diriogaethau ef, eithr bu hyny yn 
ofer. Pa fodd bynag, rhwystrwyd llwyddiant 
Cristiern yn diwygio ei ddeiliaid mewn crefydd, 
yn hytrach yn dyrchafu eiawdurdod ei hun uwch- 
law awdurdod yr eglwys, yn y flwyddyn 1525, 
trwy gydfradwriaeth, trwy ba un y cafodd ei ddi- 
swyddo a'i alltudio, ac y dewiswyd Ffrederic, 
dug Holstein a Sleswic, ei ewythr, yn olynydd 
iddo.” 

““ Ffrederic a ddug yn mlaen achos y diwygiad 
gyda mwy o gallineb na'i ragflaenor.  Caniat- 
aodd i'r doctoriaid protestanaidd bregethu tyb- 
iau Luther yn gyhoeddus, ond nid anturiodd 
gyfnewid llywodraeth a dysgyblaeth sefydledig 
yr eglwys. Pa fodd bynag, gwnaeth lawer tuag 
at lwyddiant y diwygiad, trwy ei ymdrechiadau 
llwyddianus yn ffafr rhyddid crefyddol yn eis- 
teddfod y gwladwriaethau a gynhaliwyd yn 
Odeusee, yn 1527. Yma llwyddodd i osod 
gweithred nodedig mewn grym, trwy yr hon y 
cyhoeddwyd holl ddeiliaid Denmarc yn rhydd ìi 
lynu wrth egwyddorion eglwys Rhufain, neu i 
ddewis athrawiaeth Luther. Dechreuodd trwy 
ddarostwng awdurdod ormesol yr esgobion, a 
thrwy adferu i'w cyfiawn berchenogion ran fawr 
o'r cyfoeth a'r meddianau ag oedd yr eglwys 
trwy amryw ddichellion wedi eu perchenogi 
Canlynwyd hyn a chynllun o athrawiaeth, addol- 
iad, a dysgyblaeth grefyddol wedi ei ysgrifenu 
gan Burgenhagius, yr hwn yr anfonasai y brenin 
am dano o Witemberg, i'r perwyl hwnw; ac yn 
1539, cadarnhawyd yr holl weithrediadau hyn 
mewn modd pwysig, gan eisteddfod y gwladwr- 
iaethau, yn Odeusee.” 

““Yn Ffrainchefyd, y diwygiad a ddechreuodd 
enill tir yn gynar. Margaret, brenhines Navarre, 
chwaer Fransis I., gwrthwynebwr cyson Siarls 
V., ydoedd yn dra ffafriol i'r athrawiaeth newydd; 
ac ymddengys mor foreu a 1523, fod yn amryw- 
iol diriogaethau Ffrainc luaws mawr o bobl wedi 
eu llenwiâ'r adgasrwydd mwyaf yn erbyn athraw- 
aeth a gormes eglwys Rhufain; yn mhlith pa rai 
yr oedd amryw o'r radd a'r urddas uwchaf, achyd 
yn nod o'r urdd esgobaethol. Ond fel yr oedd eu 
rhifedi yn cynhyddu yn feunyddiol, a gofidiau a 
therfysgiadau yn cyfodi mewn amryfal fanau, yn 


achos dadleuon crefyddol, cyfryngodd y brenin, 
ac amrywiol enwogion mewn crefydd a rhinwedd, 
a gawsant eu gosod i farwolaeth yn y modd 
mwyaf creulon a chiaidd. Yn wir, Fransis, yr 
hwn naill ai ni feddai un grefydd, neu yntena 
feddai un gysawd sefydlog o egwyddorion cref- 
yddol, a ymddygodd tuag at y protestaniaid yn 
y cyíryw fodd ag oedd yn taro ei olygiadau dir- 
gelaidd oreu. Weithiau penderfynai wahodd 
Melancthon i Ffrainc, tebygol er mwyn bodd- 
Ìoni ei chwaer, brenhines Navarre, yr hon a garai 
yn fawr, a'r hon oedd wedi yfed yn helaeth 
o'r egwyddorion protestanaidd. Brydiau eraill 
gweithredai y creulonder mwyaf uffernol tuag 
at y diwygiedig; ac unwaith gwnaeth y myneg- 
iad gwallgofus dilynol :—sef pe dychymygasai 
fod gwaed ei fraich wedi ei lygru â'r heresi 
Lutheraidd y mynasai ei thori ymaith; ac na 
byddai iddo arbed ei blant ei hun, pe buasent yn 
coleddu tybiau croes i'r eglwys gatholig.” 

““ Yn nghylch yr amser hwn y dechreuodd yr 
enwog Calfini dynu sylw y cyffredin, yn enw- 
edigol brenhines Navarre. Ei sel a'i gwnaeth 
ef yn acored i berygl; a chyfeillion y diwygiad, 
y rhai yr oedd Fransis yn feunyddiol yn eu bwrw 
i'r tân, a'i gosodasant ef fwy nag unwaith yn y 
sefyllfa fwyaf enbyd, allan o'r hon y cafodd ei 
wared trwy gyfryngdod brenhines Navarre. Efe 
a symudodd herwydd hyny o Ffrainci Basil, 
yn Switzerland, lle y cyhoeddodd ei “ Sefydliad- 
au Crefyddol,” ac y daeth mewn canlyniad mor 
enwog.” 

“' Y rhai hyny yn mhlith y Ffrancod a ym- 
wrthodasant flaenaf a llywodraeth eglwys Rhuf- 
ain a elwir yn gyífredin gan ysgrifenwyr yr 
amseroedd boreuol hyny yn £ulheriaid; herwydd 
hyny tybiwyd iddynt oll fabwysiadu syniadau 
neillduol Luther. Eithr nid yw hyny mewn un 
modd yn ymddangos yn debygol; canys cafodd 
agosrwydd dinasoedd Genefa, Lausanae, &c., 
y rhai a fabwysiadasant athrawiaeth Calfin, 
eífaith nodedig ar yr eglwys Ffrengig brotest- 
anaidd ; ïe, cymaint fel yr aethant i gyfundeb 
âg eglwys Genefa, tua chanol y ganrif hon. 
Y profestaniail Ffrengig a elwir gan eu gelyn- 
lon, mewn ffordd o wawd yn JTugonotiaid. 
Eu tynged ydoedd dra gerwin, gan iddynt gael 
eu herlid gyda ffyrnigrwydd digyffelyb; ac 
er fod amryw o'r teulu brenhinol, ac o'r pen- 
defigion penaf, wedi cofleidio eu tybiau, eto y 
diwygwyr ni ddyoddefasant gymaint yn un rhan 
o'r byd. O'r diwedd pob terfysgoedd a dawelwyd, 
trwy wrolder a mawrfrydierwydd Hari VIIL, 
yrhwn yn y flwyddyn 1598 a ganiataodd i'w 
holl ddeiliaid ryddid cydwybod, trwy ordinhad 
(edicí) enwog Nantes, ac ymddangosodd megys 
wedi hollol sefydlu y diwygiad trwy ei holl dir- 
iogaethau. Pa fodd bynag, yn maboed Lewis 
XIV., cafodd yr ordinhad hon ei diddymu gan 
y cardinal Mazarine; ac yn fynych er y pryd 
hwnw erlidiwyd y protestaniaid yn greulon ; ac 
ni bu proffesu y grefydd ddiwygiedig un amser 
yn Ffrainc, mor ddyogel ag yn y rhan amlaf o 
wledydd Europ.” 

'“ Yn mharthau eraill Europ, nid oedd gwrth- 
wynebiad eglwys Rhufain ond gwanaidd ac 
amheus cyn eisteddfod Augusbug. Cyn y pryd 
hwnw, pa fodd bynag, ymddengys oddiwrth 


DIW 


851 


DIW 


dystioliad ddiamheuol, i athrawiaeth Luther ym- 
daenu i raddau helaeth, er mewn modd dirgel- 
aidd, trwy Spaen, Hungary, Brydain, y Pwyl, 
a'r Iseldiroedd; a bod iddi yn yr holl wledydd 
hyn amryw gyfeillion, llawer o'r rhai a aethant i 
Witemberg, i'r dyben i ychwanegu eu gwybod- 
aeth trwy ymddyddan personol â Luther ei hun. 
Rhai o'r gwledydd hyn a ymwrthodasant yn 
hollol â'r iau Rufeinig, ac yn eraill o honynt, 
nifer fawr o deuluoedd a gofleidiasant egwyddor- 
ion y grefydd ddiwygiedig. Y mae mewn gwir- 
ionedd, yn beth sicr, ac nid ydyw y pabyddion 
eu hunain yn petruso cyfaddef hyny, y buasai 
yr athrawiaeth a'r awdurdod babaidd wedi ei 
hollol ddinystrio yn mhob cwr o'r byd, ar un- 
waith, oni buasai i rym yr awdurdod wladol gael 
eiddefnyddio iategu yradailadfeiliedig. Yn yr 
Iseldiroedd, yn neillduol, yr erlidigaethau creu- 
lonaf a gymerasant le, fel y cafodd uwchlaw can' 
mil eu dinystrio gan yr ymerawdwr Siarls V., 
tra y cafodd creulonderau mwy eu cyflawni ar y 
bobl gan Philip II., ei fab ef. Gwrthryfel y 
Taleithiau Unol, pa fodd bynag, yn nghyd ag 
anogaethau hollol wladol, o'r diwedd a osodasant 
derfyniad i'r gweithredoedd creulon yma; ac er 
mewn amryw daleithiau yn yr Iseldiroedd, i sef- 
ydliad y grefydd babaidd gael ei barhau, eto y pro- 
testaniaid ydynt, er ys hir amser, yn rhydd oddi- 
. wrth berygl erlidigaeth am eu hegwyddorion.” 
Gwnaeth y diwygiad gryn ffordd yn Spaen yn 
fuan gwedi y rhwygiad rhwng Luther a'r pab. 
Yn holl daleithiau yr Eidal, ond yn fwy enwed- 
igol yn nhaleithiau Venice, Tuscany, a Naples, 
yr oedd coelgrefydd Rhufain yn colli tir, a llu- 
oedd o bob graddau yn proffesu casineb at yr iau 
babaidd. Achlysurodd hyn derfysgoedd ffyrnig 
a pheryglus yn nheyrnas Naples, yn y flwyddyn 
1546; y rhai, pa fodd bynag a ddarostyngwyd 
trwy unol ymdrechiadau Siarls V., a'i rag-frenin, 
Don Pedro di Toledo. Y pab, mewn amryw 
fanau, a osododd rwystri gynydd y diwygiad, 
trwy ollwng y chwiliadwyr yn rhyddion, y rhai 
a amlygasant arwyddion dychrynllyd o'u creulon- 
der trwy y rhan fwyaf o'r Eidal. Y gweinidogion 
ofnadwy hyn o eiddo y goelgrefydd a osodasant 
]aweroedd i farwolaeth, ac a gyflawnasant y fath 
weithredoedd erchyll o greulonder a gormes, fel 
y darfu i'r rhan fwyaf o'r diwygiedig fyned ar 
alltudiaeth wirfoddol er dyogelu eu bywydau, ac 
yr ymchwelodd eraill, o leiaf mewn ymddangos- 
iad, i eglwys Rhufain. Ond ni allodd y chwil- 
iadlys, yr hwn mewn parthau eraill o'r Eidal a 
ddychrynodd amryw brotestaniaid i broffesu 
pabyddiaeth, erioed wneuthur ei ffordd i deyrnas 
Naples; ac nid allasai nac awdurdod nac erfyn- 
iadau y pab beri i'r Neopoliaid gymaint a chan- 
iatau i'w mysg y chwiliadwyr ymweliadol.” 
“Yn Spaen llaweroedd a gofleidiasant y 
grefydd brotestanaidd, nid yn unig trwy rin- 
wedd dadleuon Luther, ond hefyd trwy offeryn- 
oliaeth y duwinyddion hyny, y rhai a ddug 
Siarles V. o'r Almaen, i'r dyben i wrthbrofi 
athrawiaeth Luther; canys y doctoriaid hyn yn 
Ìle gwrthwynebu, a_gofleidiasant yr heresi ffug- 
iol, ac ar eu dychweliad adref, a'i taenasanti 
raddau mwy neu lai. Ond y chwiliadlys, yr 
hwn nid allodd gael lle i osod ei droed i lawr yn 
Naples, a deyrnasodd yn fuddugoliaethus yn 


Spaen; a thrwy y mesurau mwyaf erchyll, a 
ddychrynodd y (rigolion yn ol at babyddiaeth, 
ac a ddyfethodd bob chwenychiad ynddynt am 
gyfnewid coelgrefydd am gynllun crefyddol mwy 
rhesymol. Tybir yn wiri Siarles ei hun farw 
yn brotestant; ond y mae yn ymddangos yn 
beth sicr, fod ei dybiau wedi dyfod yn fwy 
rhesymol, ac yn llawer mwy cydweddol âg anian 
Cristionogaeth-nag yr oeddynt erioed wedi bod, 
wedi dynesiad angeu wasgaru y cynlluniau hyny 
o uchelgais a mawrhydi ag oeddynt cyhyd wedi 
ei ddallu ef. Yr holl wyr egwysig ag a fuasent 
yn gweini iddo, mor gynted ag y bu efe farw, a 
anfonwyd i'r chwiliadlys, ac a draddodwyd i'r 
fflamau, neu a osodwyd i farwolaeth mewn rhyw 
ddull arall hollol mor ddychrynllyd. Y fath 
oedd tynged Augustine Cusal, pregethwr yr 
ymerawdwr; Cystenyn Pontius, ei gyffeswr; 
Egidius, yr hwn yr oedd efe wedi ei enwi yn 
esgob Tortossa; Bartholomew de Caranza, myn- 
ach Dominicaidd, ag oedd wedi bod yn gyffeswr 
i'r brenin Philip a'r frenhines Mari; ac ugain 
eraill llai enwog.” 

““Yn Lloegr mabwysiadwyd egwyddorion y 
diwygiad mor gynted ag y trosglwyddwyd hanes 
athrawiaeth Luther yno. Yn y deyrnas hon. yr 
oedd yn aros o hyd. gryn weddillion o'r blaid a 
gyfenwid Lollardiaid, athrawiaeth y rhai ydoedd 
gyífelyb i eiddo Luther; ac yn mhlith y rhai, o” 
ganlyniad, yr enillodd tybiau y diwygiwr gryn 
dderbyniad. Harri VIII. brenin Lloegr, ydoedd 
ar y pryd hwnw yn bleidiwr gwresog i eglwys 
Rhufain, ac yn dwyn sel iawr dros ysgrifeniad- 
au Thomas Aguinas. Gwedi clywed bod Luther 
yn siarad gyda dirmyg am ei awdwr anwylgu, efe 
a lanwyd o ragfarn yn erbyn y diwygiwr, ac 
hyd yn nod, fel y crybwyllwyd eisioes, a ysgrif- 
enodd yn ei erbyn, Ni rysodd Luther ysgrifenu 
yn erbyn ei fawrhydi, eithr efe a'i maeddodd 
mewn ymresymiadau, ac a'i triniodd yn hollol 
ddiarbed. Ond er hyn oll y cynhygiad cyntaf 
yma tuag at ddiwygiad cyhoeddus ni chafodd 
ei wneuthur hyd y flwyddyn 1529. Yr oedd 
achwyniadau mawrion wedi eu gwneuthur yn 
Lloegr, a hyny er ys hir amser, yn erbyn 
trawsfeddianau yr offeiriaid; a thrwy helaeth- 
iad y tybiau Lutheraidd yr oedd yr achwyn- 
iadau hyn wedi dyfod yn fwy cyflredin nag 
o'r blaen. Y ty cyffredin, yn ystyried yr adeg 
yn ffafriol, a gymeradwyodd amryw ysgrií- 
au er afal gormesiadau y gwyr llêa; ond yr hyn 
a fygwthiai y radd hono yn benaf ydoedd y 
gwaradwydd gerwiu a deflid allan bron yn ddi- 
wrthwynebiad yn y ty yn erbyn bucheddau p>n- 
rydd, balchder, a chybydd-dod yr offeiriaid, yn 
nghyd a'u gwastadol ruthriadau gormesol ar 
iawnderau y gwyr lleyg. Yr ysgrifau er rheol- 
eiddio y gwyr llên a gyfarfuasant a gwrthwyn- 
ebiad yn nhy yr arglwyddi; a chyfrifodd esgob 
Ffisher hwynt i ddiffyg ffydd yn y ty cyffredin, 
ac i fwriad ífurfiedig, yn tarddu oddiar egwydd- 
orion hereticaidd a Lutheraidd, i ysbeilio yr 
eglwys o'i meddianau, a dadymchwelyd y grefydd 
wladol. Y cyffredinoliaid pa fodd bynag, a 
wnaethant achwyniad wrth ei fawrhydi, trwy 
eu hymadroddwr, Syr Thomas Audley, ar y 
gwarthruddiadau hyn a deflid arnynt; a gorfu 
ar yr esgob alw ci eiriau yn ol.” 


DIW 9 


52 DIW 


“ Er nad oedd gan Harri y meddwl lleiafi 
ymwrthod hyd yn nod â'r mwyaf afresymol o'r 
coegarferion pabaidd, eto gan nad oedd gormes- 
iadau y gwyr llên yn cytuno dim a'i dymher 
beethlyd ef, yr oedd pob cyfleusdra i leihau eu 
hawdurdod yn ei foddhau ef yn fawr. Dangos- 
odd yn y senedd yn 1531, ei fwriad i ddarostwng 
y llwyr llên yn y modd mwyaf effeithiol. Cafodd 
hen ordinhad ei hadnewyddu, yn yr hon y ffug- 
id ei bod yn drosedd i ymostwng i'r awdurdod 
genhadol yr hon a_ weithredwyd gan y cardinal 
Wolsey, Trwy yr ergyd hwn cyhoeddwyd holl 
gorff y gwyr llên yn euog ar unwaith. Yr oedd 
ynt hwy pa fodd bynag yn rhy adnabyddus o 
dymher Harri, ì haeru mai eu dinystr a_ fuasai 
sicr ganlyniad eu gwaith yn peidio ymostwng i 
gomisiwn Wolsey, yr hwn a roddwyd trwy 
awdurdod frenhinol, Yn lle gwneyd unrhyw 
amddiffyniad o'r fath yma, dewisasant daflu eu 
hunain ar drugaredd eu brenin; yr hon pa fodd 
bynag y gorfu arnynt ei phwrcasu er £118,840. 
Oddiwrthynt hefyd y dirwasgwyd cyffes mai y 
brenin oedd y prif amddiffynwr a_phen eglwys 
Loegr, er i rai o honynt fod mor gyfrwys a mynu 
dodi erthygl i mewn ag oedd yn diddymu yr 
ymostyngiad yn hollol, sef can belled ag yr 
oedd cyfraith Crìst. yn cenhadu.” 

«Wedi i'r brenin ddechreu fel hyn leihau 
awdurdod y gwyr llên, nid ymgadwodd drachefn 
o fewn unrhyw derfynau yn ei ymdriniaeth â 
hwynt. Ni chynhygiodd yn wir unrhyw ddi- 
wygiad mewn achosion crefyddol; ïe, erlidiodd 
yn y modd mwyaf creulon bawb a wnaent un 
rhyw gynhygiad tuag at hyny. Prif erthygl ei 
gredo ef, yn wir, ydoedd ei uchafiaeth ei hun; 
canys pwy bynag a wadai hwn a fyddai sicr o 
ddwyn y gosbedigaeth drymaf, pa un bynag ai 
protestant neu babydd y dygwyddai fod.” 

“Bu efe farw yn 1547, a chafodd ei ganlyn 
gan ei fab Edward VI. Y tywysog caruaidd 
hwn, dyddiau boreuol yr hwn oeddynt wedi eu 
coroni â'r cyfryw ddoethineb, ymbwyll, a rhin- 
wedd, ag a fuasent yn anrhydedd i henaint a 
phenllwydni, a osododd fywyd newydd yn yr 
achos protestanaidd, ag ydoedd ei addurn dys- 
glaeriaf, yn gystal a'i gynhaliaeth effeithiolaf. 
Anogodd wyr dysgedig a duwiol o wledydd 
tramor i sefydlu yn Lloegr, ac anfonodd wa- 
hoddiad arbenigi Martin Bucer a Paul Ffagius, 
cymhedroldeb y rhai oedd yn adlewyrchu an- 
rhydedd ar eu rhinweddau eraill, i ddyfod dros- 
odd i gyfaneddu, fel trwy weinidogaeth a llafur 
y gwyr enwog hyn mewn cydundeb â chyfeillion 
y diwygiad yn Mrydain, y gallai buro ei diriog- 
aethau oddiwrth ffugiadau gwaelion pabyddiaeth, 
a sefydlu yn eu lle athrawiaeth bur Cristionog- 
aeth. I'r dyben hwn cyhoeddodd y deddfau 
goreu er adferyd gwir grefydd; eithr ei deyrnas- 
iad ydoedd yn rhy fyri gwblhau y fath amcan 
godidog yn hollol. Yn y flwyddyn 1553, cafodd 
ei gymeryd oddiar.ei ddeiliaid anwylaidd a 
thrallodedig, galar y rhai ydoedd yn annrhaethol, 
ac yn gydweddog â'u colled. Ei chwaer Mari, 
(merch Cathrine o Arragon, oddiwrth yr hon yr 
ysgarwyd Harri trwy weithred hygof,) pabyddes 
benboeth, a thywysoges, cymeriad naturiol yr 
hon oedd yn cyd-daro ag ansawdd ei chrefydd, 
gof yn dra-arglwyddiaethol a chreulon, a'i can- 


lynodd ef i orsedd Brydain, ac o'r newydd a ddir- 
gymellodd ddeddfau meistrolgar, a iau ormesol 
Rhufain, ar bobl Brydain. Ac nid oedd y 
moddion a ddefnyddiodd hi yn achos coelgrefydd 
ddim gwell na'r achos ei hun, gau nad oeddynt 
wedi eu tymheru â chyfiawnder a thiriondeb. 
Arteithiau barbaraidd, a marwolaeth yn yr 
agweddau mwyaf dychrynllyd, oeddynt yn aros 
y rhai a wrthwynebent ei hewyllys, neu a wnaent 
unrhyw wrthwynebiad i adsefydliad pabydd- 
iaeth; ac yn mhlith eraiìl y dysgedig a'r duwiol 
Cranmer, archesgob Caergrawnt, yr hwn a fu 
yn un o offerynau enwoeaf y diwygiad, a syrth- 
iodd yn aberth i'w chreulonder hì. Cafodd yr 
olygfa atgas hon o erlidigaeth, mewn modd ded- 
wydd, ei dwyn i derfyniad yn y flwyddyn 1558, 
trwy farwolaeth y frenhines, yr hon ydoedd yn 
anmhlantadwy; ac mor gynted ag yr esgynodd 
ei chanlyniedydd, yr arglwyddes Elizabeth, yr 
orsedd, newidiwyd pob peth i agwedd mwy 
hyfryd. Y dywysoges ardderchog hon, tybiau, 
cynghorion, a chynlluniau pa un oeddynt yn 
anadlu ysbryd dyrchafedig, uwchlaw tynerwch 
naturiol a thegwch ei hystlen, a weithredodd 
yr ysbryd gwrol a dynol hwn yn amddiffyniad 
cydwybod orthrymedig, a rhyddid trengadwy, 
gan ddryllio yn adnewyddol iau dra arglwydd- 
iaethol awdurdod babaidd a choelgrefydd; a 
a chan wared ei phobl o tan gaethiwed Rhufain, 
a sefydlodd y ffurf o athrawiaeth a llywodraeth 
eglwysig ac sy yn aros mewn grym yn Lloegr 
hyd heddyw. Y mae y sefydliad crefyddol hwn 
yn gwahaniaethu oe rhai pethau oddiwrth yr 
un a ffurfiwyd gan y rhai a ddefnyddiodd Edward 
VI., er dwyn yn mlaen achos y diwygiad, ac yn 
dyfod yn nes at ddefodau a dysgyblaeth yr amser- 
oedd gynt; er ei fod yn hollol wahanol, ac yn y 
pethau penaf yn hollol wrthwyneboli egwydd- 
orion y cysegrlywodraeth Rufeinig.” 

““ Cafodd achos y diwygiad yn yr Iwerddon 
ei ddarostwng i'r un cyfnewidiadau ag yn Lloegr. 
Pan y cafodd Harri VIII., ar ddiddymiad yr 
awdurdod babaidd, ei gyhoeddi yn ben daearol 
eglwys Loegr, George Brown, brodor o Loegr, a 
mynach o'r urdd Augustinaidd, yr hwn a greodd 
y brenin hwnw yn 1535 yn archesgob Dublin, a 
ddechreuodd weithredu gyda y bywiogrwydd 
mwyaf, mewn canlyniad i'r cyfnewidiad hwn yn 
y cysegrlywodraeth. Efe a burodd eglwysi ei 
esgobaeth oddiwrth goelgrefydd yn ei hamryw 
ddulliau, a dynodd i lawr y delwau, a ddinystr- 
iodd relywau, ac a ddiddymodd ffurfiau direswm 
ac eilunaddolaidd; a thrwy yr awdurdod oedd 
ganddo yn yr Iwerddon, parodd i uwchafiaeth y 
brenin gael ei addef gan y genedl. Dangosodd 
Harri yn ebrwydd wedi hyny nad enw gwag 
oedd ei uwchafiaeth ef; canys efe a alltudiodd 
y mynachod allan o'r deyrnas, atafaelodd eu 
cyllidau, a dinystriodd eu mynachlogydd. Yn 
nheyrnasiad Edward VI, gwnaethpwyd cynydd 
pellach yn niddymiad arferiadau pabaidd, coel- 
grefyddol, trwy frwdfrydedd esgob Brown, yn 
nghyd a'r anogaeth ddedwydd a roddai ef i bawb 
a ymdrechent yn achos y diwygiad. Ond marw- 
olaeth y tywysog rhagorol hwn, ac esgyniad y 
frenhines Mari.i'r orsedd, a fu yn debyg o gyf- 
newid agweddiad pethau yn gyffelyb yn yr 
Iwerddon ac yn Lloegr; ond eu bwriadau a 


DIW 


99 


DOD 


siomwyd trwy antur dra rhyfedd, yrhon a ad- 
roddir, yn y modd dilynol, gan Richard Iarll 
Cork :—“' Gwedi i'r frenhines Mari ymddwyn yn 
greulon at brotestaniaid Lloegr, oddiamgylch 
terfyniad ei theyrnasiad, arwyddodd gomisiwn i 
ymddwyn yn yr un modd tuag at brotestaniaid 
yr Iwerddon; ac i'r dyben i gyflawni y comisiwn 
gyda y llymdoster mwyaf, y mae yn enwi un Dr. 
Cole, yn un o'r dirprwywyr. Y doctor ar ei 
daith gyda y comisiwn, a ddaeth i Gaerlleon- 
gawr. Clywodd maer y ddinas, yr hwn ydoedd 
eglwyswr, fod ei. mawrhydi yn anfon cenad i'r 
Iwerddon, ac a ymwelodd â'r doctor, yr hwn 
wrth ymddyddan a'r maer a dynodd. flwch lledr 
allan o gôd fantell, gan ddywedyd, “Dyma 
gomisiwn a fflangella hereticiaid yr Iwerddon, 
gan feddwl y protestaniaid.” Y westy-wraig 


yn ffafriol i brotestaniaeth, a chanddi frawd yn | 


Dulyn, o'r grefydd hono, yr hwn a elwid Ioan 
Edmwnt, a derfysgwyd yn fawr wrth ymadrodd 
y doctor; ond yn gwylio am odfa gyfaddas tra y 
cymerai y maer eì genad, ac yr ai y doctor, ar 
ei ymadawiad i'w hebrwng i lawr, agorai y 
blwch a chymerai y comisiwn allan o hono, gan 
osod swp o gardiau wedi eu hamguddio â phapur- 
len yn ei le, a dihiryn y pastynau (Anave of clubs,) 
yn uwchaf. Y doctor, wedi dyfod i'w ystafell, 
ac heb ddrwgdybio dim, a roddodd y blwch 
heibio fel o'r blaen. Y dydd canlynol aeth i'r 
llestr, a'r gwynt a'r llanw yn gwasanaethu, 
hwyliodd tua'r Iwerddon, a thiriodd yn Dulyn 
ar y /fed o Hydref, 1558. Yna wedi myned i'r 
castell, anfonwyd am dano gan Arglwydd Ffitz- 
Walter, yr hwn oedd yr arglwydd raglaw, i ym- 
ddangos o'i flaen ef a'r dirgel-gynghor. Wedi 
dyfod i mewn ac areithio ar ddyben ei anfoniad, 
cyflwynodd y blwch i'r arglwydd-raglaw; yr 
hwn wedi peri ei agoryd fel y gallasai yr ysgrif- 
enydd ddarllen y comisiwn, a_ gafodd nad oedd 
ynddo ond swp o gardiau, a dihiryn y pastynau 
yn uchaf. Brawychwyd nid yn unig yr arglwydd- 
raglaw, a'r cynghor, trwy yr amgylchiad, ond 
hefyd y doctor, yr hwn a sicrhaodd iddynt 
fod ganddo gomisiwn, er nas gwyddai beth oedd 
wedi dygwydd iddo. Yna atebodd yr arglwydd- 
raglaw, ““ Bydded ini gael comisiwn newydd, 
ac hyd nes y caffom ef, nyni a chwareuwn y card- 
iau.” Y doctor yn derfysglyd ei feddwl, a 
ddychwelodd i Loegr, a chwedi dyfod i'r llys, a 
gafodd gomisiwn newydd; ond tra yn aros wrth 
ochr y dwfr am wyntcyfaddas i hwylio, derbyn- 
iodd y newydd o farwolaeth y frenhines; ac felly 
diffynodd Duw brotestaniaid yr Iwerddon. Caf- 
odd y frenhines Elizabeth gymaint o ddifyrwch 
wrth glywed Arglwydd Ffitz-Walter, ar ei ddy- 
chweliad i Loegr, yn adrodd yr hanes hon, fel yr 
anfonodd am Elizabeth Edmwnt, (Mattershad 
yn ol enw ei gwr,) ac a sefydlodd arni wobr- 
gyflog o £40 y flwyddyn, dros ei bywyd.” 

“Yn yr Alban yr oedd hadau y diwygiad 
wedi eu hau yn gynarol gan amryw bendefigion, 
y rhaia gyfaneddasant yn yr Almaen, tra yr 
oedd y dadleuon yn nghylch crefydd yn ffynu 
yno; ond ataliwyd eu cynydd dros amryw o 
flynyddoedd, trwy awdurdod y pab, yn cael ei 
chyfnerthu â chyfreithiau annynol, yn nghyd â 
dihenyddiadau barbaraidd. Y gwrthwynebwr 
enwocaf i'r llywodraeth babaidd oedd Ioan Nox, 


un o ddysgyblion Calfin, gwr tra gwresog, ac o 
wroller anorchfygol. Ar bob achlysur, ad- 
newyddai efe ysbryd llwfr y diwygwyr, anogai 
hwynt i fyned yn mlaen â'u gwaith yn ngwyneb 
holl wrthwynebiadau a dichellion y frenhines; 
hyd nes o'r diwedd, yn 1561, trwy gynhorthwy 
byddin Frutanaidd, a ddanfonwyd gan Elizabeth 
i babyddiaeth, mewn dull, gael ei llwyr ddi- 
nystrio trwy y deyrnas hono. O'r pryd hwnw 
y mae y ffurf o athrawiaeth a dysgyblaeth a 
sefydlwyd gan Calfin yn Genefa, wedi cadw y 
flaenoriaeth yn yr Alban.” 

“€Wrth adolygu yr erthygl hwn, y fath achos 
sy genym i ryfeddu doethineb Duw yn defnyddio 
dygwyddiadau, i olwg dynol, cwbl ddamweiniol, 
ifod yn wasanaethgar er taeniad yr efengyl! 
Y fath achos sy genym i ryfeddu gallu Duw, yr 
hwn a gafodd ei ddatguddio yma mor eglur 
mewn gwrthwynebiad i alluoedd y byd hwn! 
Y fath achos sy genym i glodfori y daioni dwy- 
fol, yr hwn a barodd i oleuni a gwirionedd fel 
hyn dywynu er dedwyddwch ac iechydwriaeth 
miliwnau lawer o'r hil ddynol !”"— Buck, 

DIYSTYRWCH, ( di-ystyr,) anmharch, mewn 
gair neu ymddygiad, yn cael ei ddangos gan un 
iunarall. Peth tra anhawdd ei ddyoddef, yn 
enwedig os bydd yr ysbryd yn falch ac uchel, 
yn neillduol oddiwrth rai iselradd, wedi derbyn 
cymwynasau ar ein llaw, yw diystyrwch. Edr. 
Dirmyg. 

DOCETIAID, plaid a gyfododd tua diwedd 
yr ail ganrif, sylfaenydd, neu o'r hyn leiaf, prif 
amddiffynydd yr hon oedd Jusilus Caspian; yr 
hwn fel amryw eraill a wnaeth longddrylliad o'r 
gwirionedd, trwy ymdrochi mewn cyffelybiaeth- 
au disail. Dywedir fod Caspian yn ystyried y 
peisiau crwyn â'r rhaì y gwisgwyd Adda ac Efa, 
Gen. iii. 24, fel math o gyrff ail raddog;; a'i fod 
yn sylfaenu y cyfryw dyb ar esboniad dyeithr 
o'i eiddo ar Eph. iv. 22, 24. Y mae yr enw 
Docetiaid yn deilliaw o'r Groeg ÔoKev, ym- 
ddangos, tebygu; a dywedir mai prif gyfeiliornad 
Caspian oedd, haeru nad oedd y corff yn yr hwn 
y dyoddefodd Crist ddim yn eiddo iddo ef, eithr 
mai ymddangosiadol yn unig ydoedd, fel eiddo 
yr angylion a roesawyd gan Abraham; ac o 
ganlyniad, na ddarfu iddo ddyoddef na marw 
mewn gwirionedd, eithr yn unig mewn ym- 
ddangosiad; yr hyn ydoedd yn wadiad rhin- 
weddol o'r iawn, a'i holl effeithiau a'i ganlyn- 
iadau. Dywed Ignatius nad oedd y Docetiaid 
yn cyfranogi o swper yr Arglwydd ; a rhaid cyf- 
addef eu bod yn hyny yn ymddwyn yn gyson 
a'u hegwyddorion eu hunain; canys pa ddyben 
oedd cymeryd pethau sylweddol fel arwyddion 
o bethau disylwedd a ffugiol? Yr oedd Caspian 

'hefyd yn gwrthwynebu priodas, ac yn anog 
eunychiad, oddiwrth Math. xix. 12. Cyfeil- 
iornad cyffredin yn y drydedd a'r bedwaredd 
ganrif, o ganlyniadau tra niweidiol. 

DODDRIDGE, yr enwog Philip Doddridge, 
D.D., awdwr yr “ Esboniwr Teuluaidd,” ac am- 
ryw lyfrau rhagorol a defnyddiol eraill. Y mae 
hanes ei fywyd gan Job Orton, yn un o'r llyfrau 
buddiolaf a hyfrydafo'r natur ag y dichon neb 
ei ddarllen. Cafodd ei eni yn Nghaerludd, 
Mehefin 26, 1702, Ei dad, Daniel Doddridge, 
ydoedd fasnachwr olew yn y ddinas hono, ac 


DOD 


54 


DOD 


yn fab i un o'r enwogion a drowyd o'u bywiol- 
iaethau, trwy weithred unffurfiaeth yn. amser 
Siarls II. Ei fam oedd ferch i'r Parch. Ioan 
Bauman, o Prague, yn Bohemia, yr hwn a_gy- 
mhellwyd i adael ei wlad gynhenid, trwy vr 
erledigaethau a fygythient ganlyn ymlidiad 
Ffrederic, yr etholydd breiniarllaidd, allan o'i 
diriogaeth. Dr. Doddridge ydoedd 20fed plent- 
yn ei rieni, a'r ieuangaf o honynt; y rhai oll, 
oddigerth un ferch, a fuont feirw yn eu baban- 
dod. Y mae yn amgylchiad tra nodadwy, i 
Doddridge pan y ganwyd ef, gael ei osod o'r 
neilldu fel plentyn marw; eithr i ryw un ag 
oedd yn dygwydd bod yn yr ystafell, ganfod 
arwyddion gwanaidd o fywyd ynddo, ac felly 
i fod yn offerynol yn llaw rhagluniaeth Duw, i 
gadw bywyd a fu mor werthfawr i'r byd a'r 
eglwys, Ei rieni oeddynt enwog mewn duwiol- 
deb, a blynyddoedd cyntaf ei fywyd a gawsant 
eu cysegru ganddynt hwy at gaffaeliad gwybod- 
aeth grefyddol. Hanesyddiaeth yr Hen Desta- 
ment a'r Newydd o ddysgwyd iddo gan ei fam, 
cyn ei fod yn medru darllen, trwy offerynoliaeth 
llechan Isellmynaidd yn nghongl ffumer (cAim- 
mey) yr ystafell lle y trigent. Anfonwyd ef ar 
y cyntaf i'r ysgol at un Mr. Scott, lle yraddysg- 
wyd ef yn egwyddorion yr ieithoedd Groeg a 
Lladin; eithr o'r athrofa hon, pan yn ddeg oed, 
cafodd ei anfon i ysgol rydd yn. Kingston ar y 
Thames, o'r hon y buasai ei daid, Bauman, gynt 
yn athraw. Arosodd yn yr athrofa hon dros dair 
blynedd, ac yr oedd yn hynod tra bu yno, am 
ei grefydd a'i ddiwydrwydd. Yn 1715, ymddi- 


fadwyd ef o'i dad trwy farwolaeth, a chyn hir | 
| wylaidd, Baxter, Howe, a Thilotson, gyda di- 


drachefn o'i fam ragorol. Siaradai am danynt 
ill deuoedd mewn ymadroddion ag oeddynt yn 
dynodi y parch a'r anwyldeb goruchelaf. Yn 
yr un flwyddyn anfonwyd ef i athrofa un Mr. 
Nathaniel Wood, o St. Albans, lle y dechreuodd 
ffurfio cydnabyddiaeth â'r dysgedig a'r rhagorol 
Mr. Samuel Clark, yr hwn a brofodd iddo, nid 
yn unig yn gynghorwr doeth, ac yn weinidog 
anwylgu, ond hefyd yn gyfaill a chymwynaswr 
anhunanol, tirion, a haelionus... Yn yr athrofa 
hono cynyddodd yn hynod yn ei gynefindra â'r 
ieithoedd dysgedig; meithrinodd archwaeth at 


hoyw ddysgeidiaeth; perffeithiodd ei wybodaeth | 


o'i iaith gynhenid; myfyriodd yn ddiesgeulus 
hanesyddiaeth wladol ac eglwysig; a threuliodd 
ran fawr o'i amser i dreiddio i dduwinyddiaeth. 
Ei dduwioldeb yn awr a ymddangosai yn fwy 
sefydlog ac amlwg; ac ar Chwef. l, 1718, caf- 
odd ei dderbyn yn aelod o'r eglwys dan ofal Mr. 


Clark. Y flwyddyn bono ymadawodd â'r athrofa | 


yn St. Albans, ac aeth i dy ei chwaer, i'r dyben 
i benderfynu ei gynlluniau rhagllaw. Derbyn- 
iodd gynhygiad oddiwrth Dduges Bedfford, i 

ael myned i'r un a fynai o'r ddwy brif ysgol, 
I'r dyben i'w ddwyn i fyny yn weinidog o'r eg- 
lwys wladol; ond, er yn teimlo yn ddiolchgar 
am y cynhygiad, gwrthododd ef yn barchus, am 
nad allai gydffurfio ag eglwys, oddiwrth yr hon 
yr oedd wedi ymneillduo mewn modd cydwy- 
bodol. Anfonodd at y Dr. Calamy am gyngor 
yn mherthynas i'r alwedigaeth a ddewisai, yr 


hwn a'i hanogodd i beidio myned i'r weinidog- | 


aeth; o ganlyniad penderfynodd dros beth am- 


ser, o'i anfodd, i ddilyn galwedigaeth cyfreithiwr, | 


| 


| ymweliadau dyngarol. 


hyd nes o'r diwedd i gynhygiad haelionus o 
gymorth a chyngor, yr hwn a dderbyniodd oddi- 
wrth Mr. Clark, i gyfnewid ei feddwl, ac iddo 
benderfynu yn ddiatreg i ddilyn ei fyfyrdodau 
rhagbarotoawl gyda gol vg ar y weinidogaeth yn 
mhlith yr ymneillduwyr. Yn Hydref 1719, go- 
sodwyd ef gan Mr. Clark, yn athrofa y dysgedig 
a'r duwiol Dr. Jennings, yr hwn oedd yn cyf- 
aneddu yn Cibworth, yn swydd Leicester. Yno 
y cynhyddodd y Dr. Doddridge yn fawr yn mhob 
cangen o ddysgeidiaeth; ac heblaw canlyn ei 
fyfyrdodau athrofaol, mewn un haner blwyddyn 
efe a ddarllenodd dri ugain o lyfrau, yn benaf 
mewn duwinyddiaeth, a hyny nid mewn modd 
byrbwyll ac esgeulus, ond gyda llawer o sobr- 
wydd a buddioldeb. Er ei fod yn ieuanc, siriol, 
a chysegredig at gaffaeliad gwybodaeth, nid 
esgeulusodd, modd bynag, achosion mwyaf 
pwysig ei grefydd bersonol ei hun. Bu farw ei 
athraw, Dr. Jennings, yn 1723, yn ebrwydd ar 
ol ei symudiad o Cibworth i Hincley. _ Yn fuan 
ar ol ei farwolaeth ef, pregethodd y Dr. Dod- 
dridge ei bregeth gyntaf yn Hincley, oddiwrth 
y geiriau, “ Od oes neb nid yw yn caru yr Ar- 
glwydd Iesu Grist, bydded anathema, mara- 
natha;” a chafodd dau eu dychwelyd at yr 
Avglwydd trwy offerynoliaeth y bregeth hono. 
Parhaodd dros fwy na blwyddyn ìi bregethu yn 
Hincley a'r lleoedd cymydogaethol; pan wedi 
cael galwad oddiwrth y gynulleidfa yn Cibworth, 
y cafodd ei sefydlu yno yn Mehefin, 1723. Yn 
y pentref neillduedig ac anhynod hwnw nid oedd 
dim i ddifyru ei feddwl oddiwrth erlyniad ei 
fyfyrdodau ; ac efea ddarllenai ei awdwyr an- 


wydrwydd ac ystyriaeth. l'w ddyledswyddau 


| gweinidogaethol, pa fodd bynag, nid oedd yn 


ddyeithr; eithr treuliai gyfran addas o'i amser 
gwerthfawr mewn ymddyddanion crefyddol, ac 
Ei bregethau oeddynt 
eglur ac ymarferol; a thra yr oedd ei feddwl 
yn gyfoethog mewn gwybodaeth, a'i ddychymyg 
yn-fywiog, efe a gysegrai ei holl dalentau at 
gynydd pobl ei ofal mewn crefydd a rhinwedd. 
Trwy y flwyddyn arferai godi am bump o'r gloch 


| y boreu; a dywedai weithiau, iddo felly gael 


ychwanegiad o ddeng mlynedd at ei einioes. 
Yn 1725 symudodd i Harborough, er ei fod yn 
parbau yn weinidog y gynulleidfa yn Cibworth, 
Daeth yn gydnabyddus â Dr. Some, y gweinidog 
ymneillduedig yn Harborough, a derbyniodd 


| les mawr oddiwrth ei gallineb a'i dduwioldeb. 


Yn 1728, derbyniodd gymhelliadau i sefydlu 
yn Nottingham; eithr gan yr ofnai y buasai 
myned yno yn niweidiol i'w achos ysbrydol, 
gwrthododd yr alwad, ac arosodd yn Harbo- 
rough; ac yn 1729, cafodd ci ddewis yn gyn- 
orthwywr i'r Dr. Some. Yn yr un flwyddyn 
sefydlodd y Dr. Doddridge, mewn cysylltiad 
âr Dr. Watts, y Parch Mr. Saunders, 
y. Parch. Mr. Some, ac eraill, athrofa er 
aldysgu gwyr ieuainc o dduwioldeb a_ thalentau 
at waith y weinidogaeth yn mhlith yr ymneill- 
duwyr; ac ar y sefydliad hwnw cafodd ef ei 
ddewis yn athraw. Nid oedd neb yn addasach 
i lenwi y sefyllfa hono na'r Dr. Doddridge, a'r 
sefydliad dan ei arolygiad ef yn fuan a gyr- 
haeddodd enwogrwydd hynod a theilwng. 


DOD a! 


DOE 


Addysgai y myfyrwyr yn mhob dosbarth o wy- 
bodaeth a dysgeidiaeth; a chysylltai gynydd 
crefyddol ei holl fyfyrwyr a'u gilydd. Tua 
diwedd y flwyddyn hono derbyniodd alwad i 
sefydlu yn Northampton, mewn canlyniad i sy- 
mudiad Mr. Tingey, y gweinidog, i Gaerludd 
ac ar gymhelliad Mr. Some a Mr. Clark, gadaw- 
odd Harborough yn Medi, gan ymosod ar ei 
ddyledswyddau mwy caled a phwysig. Yn fuan 
wedi ei sefydliad, aeth yn glaf iawn; ond ar ei 
adferiad yn Mawrth, 1730, cafodd ei neillduo i 
waith y weinidogaeth. Y flwyddyn hon cy- 
hoeddodd draethodyn a gyfenwai, “ Meddyliau 
Rhydd, ar y moddion tebycaf i adfywio yr achos 
ymneillduedig; yr hwn a achlysurwyd gan 
ymofyniad i'r achos o'i ddadfeiliad, ac a gyfeir- 
iwyd at awdwr yr ymofyniad.” Ar y cyfan, 
cafodd y traethodyn hwnw dderbyniad ffafrol; 
ac yr oedd yn teilyngu canmoliaeth mawr am 
ei dymer a'i ysbryd. Efea gyflawnodd amryw 
ddyledswyddau gweinidog ymneillduedig gyda 
diwydrwydd a gwresogrwydd engreifftiol. 
bregethau oeddynt yn ffrwyth dwys fyfyrdod, 
ac yn cael eu traddodi gyda bywiogrwydd a 
serchogrwydd. Yr oedd yn gwylio dros ei braidd 
fel un i roddi cyfrif. Gweddiai gyda hwynt, a 
throstynt; ymwelai a'r cleifion; gofalai am 
achos y tylodion; cynghorai y rhai oeddynt yn 
_ gwyro; rhybuddiai y rhai gwamal; sefydlai y 
“ rhaisigledig; ac yn mhob golygiad gofalai am 


athrawiaeth, dysgyblaeth, ac ymarferiadau ei | 


eglwys a'i gynulleidfa. Yn 1732, efe a gyhoedd- 
odd rai pregethau rhagorol, er “ Addysgu plant.” 
Ac yn 1735, dangosodd yn mhellach ei ofal am 
ieuenctyd ei gynulleidfa, trwy gyhoeddi ei “Bre- 


AH UE Sa 7 SL AYTGY Î 
gethauiieuenctyd;” ac yn 1734, “ Eewyddorion | tes eth ano ladd 
geth angladd. 


y grefydd Gristionogol.” Yn 1736, cyhoeddodd 
ei bregethau ar “ Al]u a gras Crist, a phrofiadau 


Cristionogrwydd.” Y rhai diweddaf a gyhoedd- | 


wyd ar eu penau eu hunain, a dderbyniasant 
glod a derbyniad heiaeth a theilwng. Yn 1741, 
cyhoeddodd “ Bregethau ymarferol ar Adened- 
igaeth,” y rhai a gymeradwir yn fawr gau am- 
ryw. Yn 1745, mewn cysylltiad a'r Dr. Watts, 


cyhoeddodd “ Dechreuad a chynydd crefydd yn | 


yr enaid,” yr hwn a gafodd ei gyfieithu i'r Is- 
ellmynaeg, yr Ellmynaeg, y Ddanaeg, y Ffranc- 
aeg, a'r Omeraeg.. Ond y gwaith enwocaf o 


eiddo y Dr. Doddridge, yw ei '* Esboniwr Teu- | 


luaidd,” yn cynwys cyfieithad ac alleiriad o'r 


Testament Newydd, yn nghyd â nodau beirn- | 
iadol, a sylwadau addysgiadadol ar bob dos- | 


barth. Yn mherthynasi dybiau athrawiaethol 
yr Esboniwr, y mae dynion o wahanol farnau, 
wedi ffurfio gwahanol olygiadau; ond beirniaid 
a dysgedigion, a Christionogion o bob plaid yd- 
ynt yn gyffredin yn cytuno i'w ganmol yn fawr, 
yr hyn sydd yn adlewyrchu anrhydedd mawr ar 
eu cymeriadau hwy eu hunain, ac yn neillduol 
ar eiddo yr awdwr dysgedig a duwiol. Mewn 
ychwanegiad at y gweithion uchod, cyhoeddodd 
“Ddwy bregeth ar Gadwedigaeth trwy ras;” 
traethodyn a gyfenwir ““ Cyfarchiad eglur a sobr 
i benteulu ;” “Cofiant y Milwriad Gardiner ;” 
“ Hanes fer o fywyd Mr. Thomas Staffe;” a 
darparodd i'r argraffwasg “ Gyfieithad priodol 
a newydd o'r Proffwydi bach, gydag esboniad 
arnynt;” ond ni chafodd y gwaith hwn, yn 


Ei | 


nghyd ag amryw ereill o'i eiddo, erioed eu cy- 
hoeddi. Yn 1748, adolygodd yr “ Esboniadfa,” 
yn nghyd a gweithion eraill archesgob Leighton, 
a chyfieithodd ei “ Raglithiau Lladinaidd” ef, 
yn cynwys dwy gyfrol, argraffedig yn Eiddin. 
Cafodd amryw o bregethau gwerthfawr y Dr. 
Doddridge eu cyhoeddi yn ddiweddar, allan o'i 
lawysgrifau ef, yn Saesneg, mewn tair neu 
bedair cyfrol; y rhai ydynt yn gaffaeliad 
gwerthfawr i eglwys Dduw, ac yn adlewyrchu 
Ed ar goffadwriaeth yr awdwr treng- 
edig. 

Pan yn 28 oed, priododd y Dr. Doddridge 
fenyw gall, dirion, a chrefyddol, yr hon a hoffai 
yn fawr, ac o'r hon y cafodd amryw blant. I'w 
dygiad i fyny talodd ystyriaeth ddwys; a'u cy- 
meriadau moesol a chrefyddol a ymdrechodd 
i'w ffurfio a'u gwella, yn gystal trwy esiampl a 
gorchymyn. Yn Medi, 1750, ar farwolaeth Mr. 
Samuel Clark, ymwelodd Doddridge â St. Al- 


| bans, i bregethu yn ei angladd cf; ac yno y 


cafodd anwyd, yr hwn a barhaodd i'w ddilyn 
trwy y gauaf. Er fod ei iechyd yn gwanychu 


| yn raddol, eto parhaodd i gyflawni ei holl ddy- 


ledswyddau gweinidocaethol, hyd nes, o her- 
wydd gwendid, iddo orfod ymweled â Chaerodor, 
yn Hydref y flwyddyn hono; ond ni dderbyniodd 
fawr les oddiwrth y daith hono, eithr anogwyd 
efi gymeryd mordaith i Lisbon. Cydsyniodd 
â'r cynghor; ac ar y 30eg o Fedi, ef a hwyliodd 
tua'r lle hwnw, ac a diriodd yno ar y 139g o 
Hydref. Oddiwrth y fordaith derbyniodd ychydig 
fudd, a lletyd gobaith am ei adferiad; ond ar 
26 o Hydref, 1791, bu farw. Claddwyd ei weddill 
ion yn nghladdfa y werthfa Frutanaidd yn Lisbon, 
a'r caplan, y Sabbath canlynol, a bregethodd ei 
Yn Lloegr parodd y newydd 
alar trwm a chyffredinol; a chododd y gynulleid- 
fa, yn Northampton, gofadail hardd-deg i'w an- 
rhydedd yn yr addoldy; a'i gyfaill, Gilbert Wort, 
Yswain, a ysgrifenodd ysgrif addas a dcstlus i'w 
gosod arno. Llanwodd Dr. Doddridge holl berth- 
ynasau bywyd er anrhydedd iddo ei hun, ac er 
manceaisi'w deulu, a'r byd; ac fel yr oedd yn 
agosau i'r byd tragywyddol, yr oedd ei lwybr cf 
yn wir, fel llwybr y cyfiawn, yn llewyrchu fwy- 
fwy hyd haner dydd.” 

DOETHINEb, (doeth,) Hebraeg mnam, 
Chacemah; Gr. 2ogua, Sophia; Llad. Sapientia; 
yn briodol a arwydda ddrychfeddwl goruchel a 
phuredig am bethau, yn cael ei gyflwyno yn un- 
iongyrchol i'r meddwl, megys ar unwaith, heb 
gynhorthwy ymresymiad. Mewn ystyr foesol, 
y mae yn arwyddo yr un peth a challineb, neu y 
wybodaeth hono, trwy yr hon yr ydym yn cys- 
ylltu y moddion a'r dybenion goreu a'u gilydd. 


| Rhai, pa fodd bynag, a wahaniaethant ddoethineb 


oddiwrth gallineb yn y dull canlynol: doethineb, 
meddant hwy, sydd yn ein harwain i ddywedyd 
a gwneuthur yr hyn a fyddo fwyaf addas a 
phriodol, yn mhob amgylchiad; callineb sydd 
yn ein cadw rhag dywedyd na gwneuthur yr hyn 
a fyddo yn anaddas ac anmhriodol... Gwr doeth 
sydd yn defnyddio y moddion mwyaf addas, a 
phriodol, gyda golwg ar ddygiad ei amcan i ben ; 
gwr call sydd yn defnyddio y moddion dyogelaf, 
i ragflaenu perygl. Yn ol eraill, doethineb yw 
gallu i iawn farnu ; neu yr ymbwyll a'r synwyr- 


DOE 


(us) 


56 


DOE 


uc 


oldeb sy yn ein ealluogi i ganfod yr hyn sy yn 
fwyaf addas i gael ei wneuthur mewn unrhyw 
amgylchiad; ac i gyrhaeddyd y dyben mewn 
golwg, trwy y moddion parotaf, ac addasaf': neu 
mewn geiriau eraill, doethineb yw synwyr i 
ddewis gwaith da; i benderfynu ar ddyben da; 
ac i gyrchu ato wrth reol dda, a thrwy foddion, 
mewn lle ac amser cyfaddas. 

Y gair Lladin am ddoethineb, fel y sylwyd, 
yw Sapientia, yr hwn yn llythyrenol sy yn 
dynodi y synwyr o archwaethu, neu broíi; i'r 
hwn, fel y tybia rhai, y mae doethineb yn dwyn 
cyífelybrwydd. Nid yw y golwg a'r synhwyrau 
eraill yn rhoddi yn unig ì ni ond drychfeddyliau 
arwynebol o bethau; ond yr archwaethiad sy yn 
treiddio i sylweddau; fel y mae yr hyn a ym- 
ddangosai i'r teimlad yn oer, i'r archwaeth yn 
profi yn wresog. Yn gyffelyb y mae doethineb, 
yr hon sy yn cyfodi o ystyriaeth ddwys o'n 
drychfeddyliau, yn myned yn mhellach, ac yn 
fynych yn barnu yn wahanol i'r hyn ag y byddai 
yn alluadwy i amgyffredion cyffredin dynion ei 
gyrhaeddyd. 

Wedi y cwbl, efallai, mewn ystyr briodol, nad 
yw doethineb ddim amgen deall cryf ; amgyffr ed- 
ad cyflym a_ chynil; neu allu, dullweddiad, neu 
ansawdd y meddwl. 

Mewn ystyr wrthrychol, y mae holl air Duw, 
yn enwedig yr efengyl, yn cael ei alw doethineb ; 
a hyny o herwydd ei fod yn cynwys y datguddied- 
igaethau rhyfeddaf, y cyfarwyddiadau goreu, 
a'r darluniadau cynilaf a pherffeithiaf ag sy yn 
hanfodi, Luc xi. 49; 1 Cor.ii. 7. Mewn ystyr 
draws-symudol, neu gyffelybiaethol, y mae yr 
Arglwydd Iesu Grist, y gair tragywyddol, a gwir 
grefydd, yn cael eu galw doethineb, Diar, viii. 
22,23; Math. xi. 19; Luc vii. 35. Gelwir gwir 
grefydd yn ddoethineb, oblegyd ei bod yn gallu- 
ogi ei pherchenog i iawn feddwl, iawn deimlo, 
iawn ddewis, iawn ddywedyd, ac iawn ym- 
ddwyn. Y mae ei chynheddfau rhagorol yn 
cael eu darlunio mewn modd syml, ac ardderchog 
yn Iago iii. 17. Yn gyntaf, pur ydyw; yn rhydd 
oddiwrth bob cymysgedd halogedig, mewn barn 
ac ymarferiad, anghytunol â gair Duw. Wedi 
hyny Aeddychol; yn awyddus am wneuthur, a 
meithrin heddwch. Yn foneddigaidd; yn gym 
edrol, yn barod i gyd ddwyn â gwendidau rhai 
eraill, i faddeu eu cameddau, i feddwl y goreu 
am danynt, aci ymddwyn yn dyner ac addas tuag 
atynt, heb ymostwng i wneydyr hyn a fyddo yn 
wael acanenwog. Yn hawdd eithrin; yn ddyodd- 
efgar, addfwyn, tawel, a chymodlon, mewn am- 
gylchiadau gwrthwynebus, a phrofedigaethus. 
Yn llawn trugaredd a ffrwythau da; yn dosturiol 
wrth y rhai cyfyng arnynt; ac yn haelionus i'r 
rhai anghenus. mn ddiduedd, a diragrith; yn 
anmhleidiol wrth farnu, ceryddu, a gwobrwyo; 
ac yn ddiffuant mewn ymddygiad, a chyfarchiad, 
gan ymdrechu ymddwyn tuag at bawb a phob 
peth yn ol y peth ydynt, neu yr ymddangosant 
eu bod. Y fath yw priodoliaethau gwir grefydd 
pa le bynag y byddo; ac O, na fyddai gan bawb 
ynmhoblle! Byddai yn haws i bawb fyw â hi 
nag hebddi. Pe byddai gan bawb, byddai yn 
nefoedd ar y ddaear. 

DOETHINEB DUW, yw y perffeithrwydd 
hwnw o'i eiddo, trwy yr hwn y mae yn trefnu 


ac yn gwneuthur pob peth yn y modd goreu, ef 
dwyn oddiamgylch ei ogoniant eì hun, a lles a 
delwyddwch ei greaduriaid yn gyffredinol a 
neillduol. 

Bod Duw yn feddianol ar ddoethineb a ym- 
ddengys, yn 1. Oddiwrth ei anfeidrol berffeith- 
rwydd. Bôd anfeidrol berffaith yw Duw; y mae 
doethineb yn berffeithder; am hyny, rhaid fod 
Duw, yr hwn sydd fôd anfeidrol berffaith, yn 
feddianol arni. Nis gallai fod yn Dduw, heb 
fod yn ddoeth. 2. Oddiwrth dystiolaeth eì air, 
Jobix.4; Dan. ii 20. 83. Oddiwrth ei fod yn 
rhoddi doethineb i eraill, I Bren. iv. 29; 1 Cron. 
xxii. 12; 2 Cron. i. 10; Es. xxviii. 26; Dan. ií. 
21. Nis gall neb roddi yr hyn nid oes ganddo. 
4. Oddiwrth ei weithredoedd, Ps. civ. 24. Yn 1. 
Gwaith y greadigaeth, Ps. cxxxvi. 5; Diar. iii. 
19; Jer. x.12. Y mae harddwch, trefn, sefyllfa, 
ac amrywiaeth ei greaduriaid; eu haddasrwydd 
i ateb dyben eu gwneuthuriad; gwasanaethgar- 
wch y naill greadur i'r llall; yn nghyd a chyd- 
weithrediad y cwbl i ateb y dyben cyffredin, yn 
eglur ddangos doethineb y ereawdwr. Gellir 
cyffelybu y greadigaeth i ermyg, neu beiriant 
aruthrol, wedi eì gyfansoddi o wahanol ranau, 
a'r rhai hyny o wahanol ffurfiau a maintioli; a 
phob un o honynt yn angenrheidiol a defnyddiol 
yn ei le; yn berffaith yn ei ryw; ac oll yn nghyd 
yn wasanaethgar i ddwyn oddiamgylch yr un 
dyben cyffredin. Mor fawr yr amrywiaeth rhyw 
yn mhlith anifeiliad, ysgrybliaid, adar, llysiau 
a phlanhigion! Eto y mae yn anhawdd, os nad 
yn hollol annichonadwy, cael dau o'r un rhyw 
nad oes rhyw wahaniaeth rhyngddynt! Fel hyn 
yr ydym yn cael ein galluogi i wahaniaethu y 
naill greadur oddiwrth y llall; ac i adnabod, a 
dynodi ein heiddo ein hunain oddiwrth eiddo 
gwr arall. Nid oes un dau ddyn neu ddau an- 
ifail yn yr holl fyd, mor debyg i'w gilydd, nad 
oes rhyw wahaniaeth rhyngddynt. Oni buasai 
hyn nis gallesid arddelwi meddiant, na gweini 
cyfiawnder atdaledigol yn mhlith dynion. Megys 
y mae amrywiol aelodau yn yr un corff, a phob 
un o honynt yn angenrheidiol a defnyddiol yn ei 
le; ernad ydynt oll yn gwasanaethu yn yr un 
swydd; felly y mae yn y greadigaeth. . Nid oes 
yn hon, mwy na'r corff dynol, na rhy fach, na 
gormod—na dim nad yw yn angenrheidiol a 
defnyddiol; ac nad yw hefyd wedi ei osod yn y 
lle goreu eì fod, gyda golwg arno ei hun, ac ar y 
lles cyffredin... Nis gellir meddwl am un lle 
cystali'r haul fod a'r lle y mae wedi ei osod 
ynddo gan y creawdwr. Yr un peth a ellir 
ei ddywedyd am bob peth arall o fewn y byd- 
ysawd i gyd. 2. Gweithredoedd rhagluniaeth; 
yn neillduol ei waith yn llywodraethu y byd, a'r 
cwbl sydd ynddo, Ps. xix. 1—6; yn bendi- 
faddeu, dyn, yr hwn yw gwrthrych ei ofal neill- 
duol. Efea roddodd ei ddeddf i'r môr, ac i'r 
dyfroedd, y rhai ni thorant ei orchymyn ef; ïe, 
i'r holl greadigaeth ddefnyddiol, a'r holl greadur- 
iaid direswm sydd ynddi, y rhoddodd efe ddeddf; 
ac nis troseddir hi, Diar. viii. 29; Ps. cxlviii. 6. 
Y mae'r durtur, yr aran, a'r wenol, yn adnabod 
eu tymhorau; y morgrug yn darparu yr haf 
erbyn y gauaf; a'r holl anifeiliaid, ysgrubliaid, 
a'r adar, yn amddiffyn eu hunain, ac yn gofalu 
am eu rhai bychain, gan ddarparu ar eu cyfer- 


. yn unig yw gwrthrych y gwaith hwn. 


DOE 


u 


ô7 DOG 


Ond dyn yw gwrthrych neillduol gofal y Goruch- 
af; ac y mae ei ddoethineb yn llywodraethu hwn 
i'w chanfod yn y ddeddf a roddodd iddo; yr hon 
sydd yn rhesymol, yn berffaith, yn gynhwysfawr, 
yn fer, yn eglur, ac anghyfnewidiol, gan nad pa 
gyflwr y dichon i'w deiliad fod ynddo; ac heb 
fod yn gofyn dim, ond sydd yn fanteisiol iddo 
i'w wneuthur; nac yn gwahardd dim nad yw yn 
well iddo ei ochelyd. “Heblaw hyny, y mae wedi 
cysylltu addewidion a bygythion â hon, y rhai 
ydynt wedi eu cyfaddasu yn hollol i effeithio ar y 
ddwy nwyd lywodraethol ynddo, sefawydd ac ofn ; 
ac y mae ei holl ymddygiadau tuag ato yn ngor- 
uchwyliaethau ei ragluniaeth a'i ras, yn tueddu 
i'w argyhoeddi o'r budd o ufyddhau, a'r niwaid 
o droseddu y ddeddf hon. 3. Gwaith y bryned- 
igaeth. Yr ydym yn arfer y gair prynedigaeth 
yn yr ystyr yr arferir ef yn y Beibl; sef, nid am 
ddyoddefaint Crist, a'r gwaith a wnaeth efe dros- 
om ar y ddaear yn unig, ond hefyd am jy cwbl o 
iechydwriaeth dyn, o'r dechreu i'r diwedd. Dyn 
Gwelir 
doethineb Duw ynddo, nid yn unig yn ei waith 
yn trefu offerynau, cyfryngau a moddion addas a 
digonol i'w ddwyn oddiamgylch, (sef ei Fab, yr 
Ysbryd Glân, gweinidogion yr efengyl, moddion 
gras, a gweinidogaeth rhagluniaeth,) ond hefyd 
yn ei waith yn peri fod y rhai hyn oll yn nghyd 


â'r dull, y drefn, a'r telerau, yn tueddu i ad- 


lewyrchu annhraethol ogoniant ar ei gymeriad, 


fel bôd anfeidrol gyfiawn, santaidd, a daionus, 


Eph. iii. 10. Y mae y pethau hyn oll i'w canfod 
yn nghyfrwng y brynedigaeth; sef ìawn Crist, 
Rhuf. iii. 25, 26; yn ei thelerau, sef ffydd ac 
edifeirwch, Esau. lv. 7; Eph. ii. 8; ac yn holl 
ymddygiadau Duw tuag at ei ddojliaid, o'u cyf- 
newidiad trwy ras, hyd at eu perffeithiad, mewn 
gogoniant, Heb. xii. 5—11; Ps. lxxxix. 30—34. 

l'r dyben i wahaniaethu doethineb Duw oddi- 
wrth eiddo pawb arall, gelwir ef, “Yr unig 
ddoeth Dduw,” 1 Tim. i. 17; yn 1. Am fod 
doethineb yn hanfodol iddo ef, yr hyn nid yw i 
nebarall. Gall dyn fod yn ddyn, heb fod yn 
ddoeth; ond ni all Duw fod yn Dduw heb fod 
felly. Nid ychwanegiad ato, ond ei natur, yw 
doethineb. Gellir ei alw yn ddoethineb yn gystal 
ag yn ysbryd, goleuni, a chariad. 2. Am nad 
oes neb yn anfeidrol ddoeth ond ei hunan. 
Dyfnder heb waelod; mor heb derfyn; a golud 
heb fesur, yw ei ddoethineb ef; Ni ellir chwilio 
allan ei synwyr ef. 83. Am ei fod yn ddoeth 
yn mhob peth. Y inae y naill greadur yn ddoeth 
mewn un peth, a'r llall mewn peth arall; ond y 
mae Duw yn ddoeth yn mhob peth. “ Ynddo 
ef y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth 
yn guddiedig.” 4. Am nad oes neb yn dra- 
gywyddol ac anghyfnewidiol ddoeth ond ei hun- 
an, Megys y mae dechreuadi fodolaeth, felly 
hefyd ymae i ddoethineb pob creadur meddianol 
arni: ond y mae Duw yn ddoeth erioed, Y 
creaduriaid doethaf ydynt yn cynhyddu mewn 
doethineb; ac yn agored hefyd i leihau ynddi, 
ac i gael eu hymddifadu o honi; ond ni ellir 
ychwanegu at, na thynu oddiwrth ddoethineb 
Duw; gan ei fod ef yn anfeidrol, annibynol, ac 
anghyfnewidiol ddoeth. 

Dylai yr ystyriaeth o ddoethineb Duw ein 
dysgu, yn 1. I ryfeddu a dwys fyfyrio ar yr 

2x 


amlygiadau o honi, yn ei weithredoedd a'i air. 
Er mwyn hyn yr amlygwyd hi, ac i hyn ein 
gwnaethpwyd ninau; ac y mae ein dedwyddwch 
a'n cysur, i raddau mawr yn ymddibynu ar ein 
cyflawniad o hyn o orchwyl. Tragywyddol 
ryfeddu dadblygiadau amrywiog dwyfol ddoeth- 
ineb a fydd yn gwneyd i fyny ran fawr o dded- 
wyddwch y nef. 2. I lawenhau wrth feddwl mai 
yr Arglwydd sydd yn teyrnasu, gan ymddiried 
ynddo yn hollol, ymostwng i'w ewyllys, ac ym- 
foddloni i'w drefniadau. Gan ei fod yn anfeidrol 
ddoeth, y mae yn addasi oruwchlywodraethu y 
bydoedd; a gallwn fod yn sicr na bydd iddo 
drefnu na gwneuthur dim, eithr yn y modd goreu. 
Nid yw yn ddichonadwy iddo gamgymeryd mewn 
dim; a dylem mewn modd tawel adael ein holl 
achosion gydag ef, gan lawenhau wrth feddwl 
ein bod yn bodoli yn mhlith ei ddeiliaid, ac o 
fewn cyffiniau ei lywodraeth. Y mae yn fraint 
annhraethol cael byw dan lywodraeth y fath fôd 
perffaith a digyffelyb ac yw Duw. Pe byddem 
yn iawn synio ac yn iawn deimlo, cydnabyddem 
byny. 3. I beidio anmharchu doethineb Duw, 
drwy fod yn ddisylw ac anystyriolo'r amlygiadau 
lluosog ac amrywiog o honi—drwy esgeuluso 
ordinhadau ei dy, Luc vii. 30—drwy ychwanegu 
atynt, neu dynu oddiwrthynt, gan sefydlu ffurf- 
iau o'n dychymyg ein hunain yn eu lle, fel pe 
byddem ni yn gallach nag ef, Esa. xxix. 13, 14— 
drwy feio ar, ac anfoddloni i'w drefniadau a'i or- 
uchwyliaethau ef; a thrwy ymddiried yn, ac ym- 
gynghoriag eraill yn eileef, Esa. xxix. 1, 2; Hos. 
xiii. 9. 4, I alw arno, a dysgwyl wrtho, mewn 
gweddi, am ddoethineb a chyfarwyddyd yn mhob 
amgylchiad, ilefaru ac ymddwyn yn y modd goreu, 
er ei ogoniant ef, ein cysur a'n dyogelwch ein 
hunain, a lles eraill, Diar. iii. 5, 6. Dylem lawen- 
hau fod genym y fath un i ymgynghori ag ef; a 
dylem geisio yn daer ganddo ddysgu ini ddoeth - 
ineb; gan ddiwyd ymarfer a'r moddion sydd o'i 
sefydliad ef, er ei chyrhaeddyd. 

DOGMA, gair Groeg, yn deilliaw o 0oxew, 
ymddan$os, meddwl neu dybio; ac yn arwyddo 
tyb, daliad, egwyddor, neu erthygl ífydd; yr hyn 
agynhygir fel rheol ffydd, neu a sefydlir fel 
athrawiaeth arosol a diamheuol. Y mae Adnes 
dogmaau, neu dybiau crefyddol, yn cael eu hys- 
tyried yn yr Almaen yn gangen arbenig o wybod- 
aeth dduwinyddol; gwrthrych yr hon yw dangos, 
mewn modd hanesiol, godiad a chyfnewidiadau 
yr amrywiol gysgodau Cristionogol, gan egluro 
pa dybiau a gofleidid gan amrywiol bleidiau, yn 
ngwahanol oesau Cristionogaeth, tarddiadau gwa- 
hanol gredoau, y rhesymau gwrthwynebol a 
diffynol iddynt, graddau y pwys a osodid arnynt 
ar wahanol brydiau, yr amgylchiadau a effeith- 
ient aynynt, yn nghyd a'r modd y cawsant eu 
cysylltu â'u cysoddi yn gysodau. _ Defnyddiau y 
gangen hon o hanesyddiaeth, (yr hon sy'n gwa- 
haniaethu oddiwrth hanesyddiaeth eglwysig, fel 
y mae hanesyddiaeth wladwriaethol yn gwahan- 
iaethu oddiwrth hanesyddiaeth llywod-ddysg) 
ydynt gredoau cyhoeddus, gweithrediadau cy- 
manfaoedd, a chynhulliadau eglwysig eraill, 
llythyrau a phenderfyniadau penaf eglwysi, ffurf- 
iau gweddiau a llyfrau defodau, ysgrifeniadau y 
tadau ac awdwyr diweddarach, yn nghyd â thyst- 
iolaethau cyd-oesolion.. Ymddengys pwys a 


DOM 


358 


uu nuu gu a ny mu Nu CAG AN go 


DON 


buddioldeb y cyfryw gelfyddyd neu wybodaeth, 
pan ystyriom ei bod yn arwain i wyleidd-dra, 
goddefgarwch, a chymhedroldeb, wrth amddiffyn 
a sefyll dros ddaliadau arbenig, gan ei bod yn 
dangos fod lluoedd a fuont yn bleidwyr selog 
tybiau neillduol yn yr oesoedd a aethant heibio, 
wedì myned i ebargofrwydd; a bod llawer o 
ddysg, llafur, a chynhildeb yn angenrheidiol at 

gorchwyl. Dosbarthir y dogmaau i ddwy 
ddosbarth, sef Beiblaidd ac eglwysig. Y rhai 
blaenaf a dynir o'r Beibl yn unig; a'r rhai olaf 
o erthyglau eglwysi neillduol. Y cynhygiad 
blaenaf at ffurfio cysawd cyflawn a rheolaidd o 
ddogmaau Cristionogol, a wnaethpwyd gan 
Origen, yn y 3 ganrif; yr ail gan Augustin, yn 
y 4edd; y trydydd gan Isodore, yn y chweched; 
a'r pedwerydd gan Ioan o Ddamascus, yn yr 
wythfed. Yn yr oesoedd canol gwnaethpwyd ym- 
chwiliadau cywrain-gelfyddydol i athrawiaethau, 
gan yr ysgolheigion pabaidd, ond nid oeddynt o 
fawr pwys na gwerth, gan eu bod yn cynwys 
llawer o gwestiynau anorphen, yn tueddu i fagu 
ymrysonau yn hytrach nag adeiladaeth fuddiol. 
Yn mhlith y Protestaniaid, Melancthon oedd y 
cyntaf a gyfansoddodd grynhodeb o athrawiaeth 
Gristionogol; yr hwn grynodeb a gyfrifir eto yn 
dra gwerthfawr. Edrych Cyffes. 

DOMINICIAID, gradd o fynachod a elwir 
weithiau yn Jacobiniaid; weithiau yn Bredicat- 
oriaid, neu fynachod prygawthiol (preaching fri 
ars); ac yn Lloegr ynfynachod duon. Cymerasant 
eu henw oddiwrth Dominic, eu sylfaenwr, Ys- 
paenwr dysgedig o deulu cyfrifol Guzman, a 
chanolwr rheolaidd Osma. _ Ymosododd ef ar yr 
Albigensiaid, yn nghyd a gwrthwynebwyr eraill 
pabyddiaeth, gyda gallu araithyddiaeth, grym 
arfau, cyfrwysder dadleuaeth, a dychrynfeydd y 
chwiliad lys; o'r hwn yr oedd yroffeiriedyn creu- 
lon a gwaedlyd hwn yn ffurfiwr. Cafodd ei anrhy- 
deddu gan Innocent III.a Honorius III, a'r ar- 
wyddion mwyaf nodedig o ffafr; ac oddiwrthynt 
hwy derbyniodd yr anrhydedd o sylfaenu y frawd- 
oliaeth newydd, prif ddyben yr hon ydoedd diwr- 
eiddiad cyfeiliornad, a dinystr cyfeiliorpwyr. Y 
rheol flaenaf a fabwysiadwyd ganddo gyda golwg 
ar y gymdeithas newydd oedd canonau St Augus- 
tin, at yr hon yr ychwanegodd amryw orchymyn- 
ion a gosodiadau gerwin a chaeth. Wedi hyny 
cyfnewidiodd ddysgyblaeth y canonau am eiddo y 
mynachod; ac yn nghabidwl y frawdoliaeth, yn 
Bologna, 1220, dirgymbelledd y brodyr i wneuth- 
ur adduned o dlodi hollol, aci ymwrthod â'u 
cyllidau a'u meddianau. 

Y fynachlog gyntaf berthynol i'r frawdoliaeth 
hon a sefydlwyd yn Toulouse, o'r hon yr anfon- 
odd Dominic genhadaui wneuthur proselytiaid 
i'w reolau ef, i bob parth o Europ. Yn y flwyddyn 
1218, sylfaenodd gwfaint yn heol Iago, yn Paris; 
ac oddiyma cawsant yr enw Jacobiniaid. O fewn 
y pedair blynedd ganlynol yr oedd uwchlaw 
deugain cwfaint o'r Dominiciaid yn yr Eidal, 
Ffrainc, yr Alban, a'r Yspaen. Yn Rhufain 
derbyniodd Eglwys St. Sabina oddiwrth y pab 
Honorius III., yn yr hon y cymerodd efe a'i 
ganlynwyr drwsiad y forwyn fendigaid, a ffugid 
ei dangos i'r santaidd Redaud o Orleans. Y 
trwsiad a gyfansoddwyd o wisg wen ac ysgwyddol, 
at yr hon yr ychwanegwyd mantell ddu, a chw- 


cwll pigfain. Bu farw Dominic yn Bologna, yn 
1221, a chynhyddodd ei sefydliad mor gyflym fel 
yr oedd amryw grefydd-dai perthynol i'r frawdol- 
iaeth yn mysg holl genhedloedd Europ. Yn y 
flwyddyn y bu farw Dominic, deuddeg o'i gan- 
lynwyr a ddaethant drosoddi Loegr, ac a sefydl- 
asant gwfaint yn Rhydychain, ac un arall yn 
Nghaerludd. Yn 1276, maer a_ henaduriaid 
Caerludd a roddasant iddynt ddwy heol yn agos 
i'r afon Thames, lle yr oedd ganddynt fynachlog 
tra ardderchog, o'r hwn yn bresenolnid oes un- 
rhyw weddillion, ond yn unig yr enw; yr hwn 
eto a gymhwysir at y lle yr oedd yn sefyll; sef 
Black-friars, hyny yw, y mynachod duon. Hanodd 
o'r frawdoliaeth hon bedwar pab, 63 o gardinal- 
iaid, 150 o arch-esgobion, 800 o esgobion, heblaw 
arglwyddi y chwiliad lys. 

Yn mhlith yr holl urddau mynachaidd, nid 
oedd un yn meddu y fath allu ac awdurdod a'r 
mynachod Dominicaidd, cyfrifiaeth y rhai oedd 
fawr, a'u llywodraeth yn gyffredinol. Ond y 
moddion a ddefnyddient i gynal ac helaethu eu 
hawdurdod oeddynt mor dwyllodrus a chreulon, 
fel y dechreuodd eu llywodraeth a dadfeilio tua 
dechreuad yr unfed ganrif ar bymtheg. Y 
Ffransisciaid a ddalient fod y forwyn Fair yn 
rhydd oddiwrth lwgr pechod gwreiddiol: y Dom- 
iniciaid a haerant yn y gwrthwyneb. Y galanas- 
tra a gyflawnwyd yn Bren, yn 1509, er terfynu 
y ddadl gyffrous yn nghylch y cenhedliad dihalog 
sydd yn gwrthdaflu gwarth annileadwy ar urdd 
y Dominiciaid. Yr oeddynt yn feunyddiol yn 
ngafael a'r gorchwyl o waradwyddo enwau amryw 
wyr dysgedig a duwiol, â'r cymeriad o heretic- 
iaid ; a thrais ruthro ar iawnderau a meddianau 
eraill, er ychwanegu at eu heiddo eu hunain; ac 
â gosod i lawr y rhwydau a'r maglau mwyaf 
drygionus, er dinystrio eu gwrthwynebwyr. 
Hwynt hwy oeddynt y prif gynhorwyr, trwy 
gynhyrfiad a chynghor pa rai y penderfynodd 
Leo X. ar euog-farniad cyhoeddus Luther. Erioed 
ni bu gan yr esgobaeth babaidd gefnogwyr mwy 
gwresog a defnyddiol na'r urdd hwn, ac eiddo 
y Jesuitiaid. 

' DONATIAID, plaid a gyfododd yn gynar yn 
y bedwaredd ganrif. Honent mai hwynthwy yn 
unig oedd y wir eglwys; ac am hyny ymwrthod- 
ent a phob cymundeb âg eglwysi eraill, gan 
dybio y cawsent trwy hyny eu hanurddo, a'u 
llygru. Herwydd hyn ystyrient y defodau a'r 
gosodiadau crefyddol, yn mhlith pob Cristionog- 
ion eraill ond eu hunain yn hollol ddirinwedd 
a dieffaith; ac o ganlyniad ailfedyddient, ac ail- 
urddent bawb a enillent oddiwrth bleidiau eraill 
atynthwy. Gwneir yr un pethau eto yn eglwys 
wladol Lloegr, a chyfundebau eraill; yr hyn 
nid yw amgen anghristioneiddio pawb ond a 
fyddant o'r un farn ac ymarferiad â hwy. Ysgat- 
fydd mai hyn oedd prif fai y Donatiaid; canys 
addefir gan yr holl haneswyr eglwysig nad oedd- 
ynt yn cael eu cyhuddo o gyfeiliornadau nac 
anfoesau. Dadl yn nghylch etholiad esgobion, 
tebygol oedd yr achos cyntaf o'u hymddidoliad 
oddiwrth Gristionogion eraill. Ond er eu hym- 
raniad a'u culni, dywedir eu bod yn grefyddol a 
chydwybodol; ac mai hwynthwy mewn gwirion- 
edd oeddynt Buritaniaid yr amseroedd hyny. 
Nid ydym yn darllen dim am danynt wedi y 


DRU 


959 


DRU 


chweched ganrif; ac o herwydd hyny tybir i'r 
rhan fwyaf o honynt gydffurfio âg eglwys Rhu- 
fain; ac i'r rhai mwyaf crefyddol yn eu plith 
ymgymysgu a'r Waldensiaid cynaraf. 

. DORRELIAID, canlynwyr un Dorrel, cyfeil- 
iornwr a phenboethiad, o Leyden, yn Massachu- 
setts, yn Ngogledd America, yr hwn a. ffugiai ei 
hun yn broffwyd, wedi eì anfon i ddiddymu yr 
oruchwyliaeth efengylaidd, aci sefydlu un newydd 
yn ei lle, ar yr hon yr oedd efe i fod yn ben. 

Oddiwrth dystiolaeth y Parch. J. Taylor, o 
Deerfield, yr hwn a ysgrifenodd ei eiriau ef ei 
hun pan yn cyfrinachu âg ef, ymddengys ei fod 
yn gwadu y rhagwybodaeth ddwyfol, ac yn 
traethu amryw o anghysonderau, oddiwrth y rhai 
y gellir meddwl fod ei synhwyrau yn gymysglyd. 
““ Iesu Grist (eb efe,) a ran sylwedd, sy ysbryd, 
sydd Dduw. Cymerodd gorff, bu farw, ac ni 
adgyfododd byth oddiwrth y meirw. Ni adgyf- 
odir neb o'r hil ddynol o'u beddau yn dragywydd. 
Yr adgyfodiad y sonia yr ysgrythyr am dano, 
sydd yn unig yn adgyfodiad o bechod i fywyd 
ysbrydol, yn gynhwysedig mewn ufydd-dod per- 
ffaith i Dduw—y datguddiad ysgrifenedig sydd 
gysgod o sylwedd y datguddiad gwirioneddol, yr 
hwn y mae Duw yn ei roddi i'r rhai a gyfodir 
ganddo ef o farwolaeth ysbrydol. Y sylwedd 
yw Duw wedi ei ddatguddio yn yr enaid. Y mae 
> y rhai sydd yn eì feddu yn berffaith, yn analluog 
i bechu, ac heb ddim a wnelont a'r Beibl. Nid 
yw gweddi nac unrhyw addoliad arall yn angen- 
rheidiol. Oid oes un ddeddf, ond deddf natur. 
Ni bydd barn. Nid oes rhagfeddwl gan Dduw, 
nac un wybodaeth o'r hyn a ddygwydd yn y byd 
tywyll, yr hwn yw uffern, nac un wybodaeth o'r 
hyn a ddygwyddodd, neu a ddygwydd eto, yn y 
byd hwn,” &c. View of all Relig. by H. Adams. 

DOSITHEAID, plaid Samaritanaidd, yn y 
ganrif gyntaf, a gyfenwyd felly oddiwrth Dosi- 
theus, swynwr o Samaria, yr hwn a ddywedai 
mai efe oedd y Messia. _ Cafodd ei ystyried, eithr 
yn anmhriodol, yn arch-heretic. Yr oedd ganddo 
lawer o ddysgyblion, y rhai a ymarferent ag 
enwaediad, ymprydiau caeth, ae a gadwent y 
Sabbath mewn modd manylaidd. Dywedir iddo 
yn y diwedd fyned i ogof ddirgel, a newynu ei 
hunan i farwolaeth, er mwyn peri i ddynion 
gredu iddo gael ei gymeryd i fyny i'r nef. 

Y mae cryn ddadl yn nghylch yr amser yr 
oedd Dositheus yn byw; ond dywed Origen ei 
fod yn cydoesi â'r apostolion. Epiphanius a 
ddywed mai Íuddew wedi gwrthgilio at y Samar- 
iaid oedd; ac y mae Eulogius yn ei gyhuddo o 
lygru eu hysgrythyrau hwy, sef y Pentateuch, 
neu bum llyfr Moses. 

DRABICIAID, canlynwyr Nicolas Drabicius, 
proffwyd ffugio! yn Hungary, oddiamgylch 1630, 
yr hwn a fethodd yn ei amcani sylfaenu plaid 
sefydlog (mal y dywedir,) trwy ofnusrwydd ei 
gynhorthwywr Comenius. Y mae yn amheus 
paunaywi gael ei ystyried yn benboethiad, 
ynte yn dwyllwr; a pha un ai ei losgi a gafodd, 
ynte a ddarfu iddo arbed ei fywyd, trwy ffoii 
Twrci, 

DRUSIAID, neu Drusiaid, pobl hynod yn 
cyfaneddu cyffiniau mynydd Lebanon, heb fod 
yn briodol, nac yn Iuddewon, Cristionogion, na 
Mahometaniaid, eithr yn gymysgedd o'r cwbl. 


Ymneillduasant oddiwrth yr Arabiaid Mahomet- 
anaidd yn y 9fed ganrif, ac yn bresenol ni oddef- 
anti un o ddysgyblion Mahomet drigo yn eu 
plith; am yr hyn y maent yn gorfod talu treth 
i'r Porte, neu ymerawdwr y Twrciaid. Eu pen- 
aeth, Emir Becir, a elwir yn dywysog y mynydd- 
oedd; ac yn eu mysg y mae lluaws o Gristion- 
ogion Maronaidd, gyda y rhai y maent yn byw 
yn heddychol, ac oddiwrth y rhai, tebygol, y 
derbyniasant raì o'u hegwyddorion. Yn Nhwrci, 
pa fodd bynag, fel y dywed M. Folney, y mae y 
Drusiaid cyffredin yn cydaddoli gyda'r Mahomet- 
aniaid a'r Maroniaid yn ddiwahaniaeth; ac yn 
ymostwngi enwaediad neu fedydd fel y byddo 
yr achos yn galw. Dr. Richardson, yr hwn a 
ymwelodd â hwynt yn ddiweddar, (oid. Rich. 
Travels, vol. ii. p. 514, a ddywed, “Nad yw 
crefydd y Drusiaid yn bur adnabyddus: dywedir 
mai cyffredinoliaid ydynt, ac nad ydynt yn ys- 
tyried unrhyw wahaniaeth rhwng y naill grefydd 
a'r llall. Nid ydynt nac yn Gristionogion na 
Moslemiaid, eithr yn gymysgedd o'r ddau. Nid 
ydynt yn cyhoeddillyfrau, na phrin yn darllen nac 
ysgrifenu dim; a pha beth bynag a ddichon eu 
hegwyddorion fod, y mae un peth yn sicr, nad 
ydynt yn goleuo na dyrchafu cymeriad neb a'u 
proífesant.” 

Ond yr hanes fwyaf neillduol o'u cyflwr cyd- 
drychiol a geir yn adroddiad y Parch. J. Connor, 
yrhwn a gyhoeddwyd gan y gymdeithas Gen- 
hadol Eglwysig, yn 1820. “Dichon eu rhifedi 
fod yn nghylch 70,000; o ba rai y mae 20,000 
yn alluog o ddwyn arfau.  Dosbarthir hwynt i 
ddwy brif ddosbarth; sef yr 4Accaliaid, neu “y 
rhai gwybodus,' a'r Djaheliaid, neu “y rhai an- 
wybodus.” 

Yr Accaliaid, y rhai ydynt yn nghylch 10,000 
o rif ydynt yn cyfansoddi yr urdd offeiriadol; ac 
a wahaniaethir oddiwrth eraill trwy eu penwisg- 
oedd gwynion, arwyddion purdeb. Ar bob pryd- 
nawn dydd Iau, y mae yr Accaliaid yn ymgyn- 
ull yn eu haddol-dai, ac yn cyflawni eu defodau 
crefyddol, y rhai ydynt yn hollol anadnabyddus 
i neb ond eu hunain, gan eu bod yn gosod gwyl- 
iadwriaeth ar leoedd eu cynhulliad tra y byddont 
yn nghyd, i atal dynesiad y bobl gyffredin, neu 
lygol atynt. Caniateir i'w gwragedd fod yn gyd- 
drychiol. Pe byddai i neb o'r anegwyddoriaid 
ryfygu edrych arnynt yn cyflawni eu defodau 
crefyddol, marwolaeth ddisymwth a fyddai gwobr 
ei fyrbwylldra os darganfyddir ef. Caniateir i'r 
holl Accaliaid briodi. Eu penog sy yn trigo 
mewn pentref a elwir El Mutna. Teitl a 
rhagorfreintiau yr aelodau nid ydynt o angen- 
rheidrwydd yn cael eu trosglwyddo o dad i fab. 
Wedi cyrhaeddyd oedran arbenig, gall y neb a 
ewyllysio, pwy bynag a fyddo, os bydd o ymar- 
feriad diargyhoedd, gymeryd yr urdd arno, ar ol 
ymostwng i ddefodau egwyddoriad, Âr gladd- 
edigaeth Accal, y mae y prif offeiriaid a ddy- 
gwyddont fod yn gyd-dyrchiol, yn arddelwi gan 
y rhai a fyddont yn nghyd, eu tystiolaeth o barth 
ymarweddiad y trengedig tra yn y fuchedd hon; 
os dygwydd eu hadroddiad fod yn ffafrol, y mae 
yn cyfarch y marw gan ddywedyd, “ Duw a 
drugarhao wrthyt;” os yn y gwrthwyneb, yna 
nid yw yn dywedyd dim. Angladdau yr Accal- 


| iaid, yn gystal a'r Drusiaid, ydynt bob amser yn 


DRW 9 


60 DUW 


dralluosog. Yr Accaliaid a ddygant arfau yn 
unig yn niffyniad eu gwlad, ac ni chynhorthwy- 
ant fyddin oresgynol ar unrhyw achlysur. 

“Y Djaheliaid, y rhai ydynt y dosbarth llu- 
osocaf o lawer, nid ydynt yn cyflawni unrhyw 
ddefodau crefyddol pa bynag, oddigerth bod am- 
gylchiadau yn eu rhwymo i ymagweddu fel Ma- 
hometaniaid.. Ar y cyfryw achlysuron ant i 
demlau Mahomet, a chydweddiant a'r Tyrciaid. 
Ystyriant Grist a Mahomet yn dwyllwyr, a meith- 
rinant gasineb cyfartal at Gristionogion a Thyrc- 
iaid. Credant i'r Duwdod ymgnawdoli yn 
mherson y Cucem, califf yr Aifft; ac y bydd 
iddo ef ar fyr ymddangos cto. Tybiant mai o 
China y daw; ac y bydd iddo gyfarfod a'i holl 
elynion, ymladd â hwynt, a'u dinysfrio yn 
hollol mewn lle a gyfenwir ““Careg Ddu.”  Ys- 
tyriant drigolion China o'u plaid hwy, ac yn 
aelodau mwyaf patrynol o honi ar y ddaear.” 

““ Credant yn athrawiaeth erchwynedigaeth ; 
ac mai yn ol fel y byddo cymeriad rhywun ar ei 
daith gyntaf trwy fywyd, y bydd ansawdd y corff 
a gyfanedda efe mewn cyflwr o fodolaeth ddyfod- 
ol; os bydd ei ymddygiad yn deg ac anrhydedd- 
us, y bydd i'w enaid ar ei drancedigaeth, fyned 
i mewn i, a bywhau corff wedi ei fwriadu i lenwl 
rhyw sefyllfa anrhydeddus mewn bywyd; ond 
os o'r ochr arall, y bydd ei ymarweddiad wedi 
bod yn ddrygionus, yr a ei enaid i geffyl, mul, 
asyn, &c. Y rhai a enwogant eu hunain trwy 
weithredoedd ardderchog a rhinweddol, ac a 
fyddont yn dysgleirio trwy eu rhinweddau yn 
eu taith trwy fywyd, a gant fel prif wobr eu 
haeddedigaethau, fyned wedi marw, i gyrff Dru- 
siaid Chinâidd. 

“€ Ysgolion ydynt yn lled aml yn eu plith. Yr 
Accaliaid yw yr athrawon; ac y maent yn cael 
eu talu gan yr ysgolheigion. Y maent yn dysgu 
darllen ac ysgrifenu. Y llyfr yn yr hwn y 
rhoddir gwersi i'r ysgolheigion fynychaf, yw y 
Coran. Mewn rhai pentrefi lle mae yr ysgol- 
ion yn unig yn Gristionogol, y Drusiaid a anfon- 
ant eu plant iddynt, lle yr addysgir hwynti 
ddarllen Psalmau Dafydd. 

““ Dywedwyd wrthyf fod llawer o Gristionog- 
ion yn mblith y Drusiaid; ond cefais, modd by- 
nag, nad oedd hyny wirionedd. Y mae yr Emir 
Bechir a'i deulu, yn nghyd a rhai o bendefigion 
eraill y genedl, wedi eu bedyddio; ac y maent 
yn bedyddio eu plant, ac y mae ganddynt gapeli 
yn eu tai, lle yr adroddant weddiau yr offeren 
bob Sabbath. Y mae y rhan arall o'r genedl yn 
elynol i'r Cristionogion, 

““Y mae yr Emir presenol yn ei swydd er ys 
deng mlynedd ar hugain. Y mae yn gwisgo 
gwisg werdd sirydd, neu un o hiliogaeth y Ma- 
homet, ac arwisg Twrc. Nid yw un amser yn 
myned i deml Fahometanaidd, ond yn ei balas 
yn Btedyn y mae ganddo gapel, yn yr hwn y 
cyflawnir gwasanaeth yn gyson gan offeiriad 
Maronaidd. Nid oes ganddo, mewn cysondeb 
a'i egwyddorion Cristionogol, ond un wraig, o'r 
hon y mae ganddo amryw blant yn fyw.” 

DRWG, Heb. y1, rang; y gwrthwyneb i dda. 
Dosbarthir ef i naturiol, arddansoddol, a moesol. 
Drwg naturiol, neu anianyddol, yw yr hyn, pa 
beth bynag a fyddo, sydd yn dinystrio perffeith- 
rwydd a dedwyddwch anian; megys dallineb, 


clefydau, marwolaethau, &c. Rhaid ystyried 
hwn, medd y Dr. Williams, yn berthynasol yn 
unig; canys beth bynag sy naturiol neu anjan- 
yddol, sydd ynddo ei hun yn dda, a'i ystyried 
yn anymddibynol; megys y tan sy'n llosgi, y 
dwfr sy'n boddi, &c., yn gystal a'r hanl sy'n 
cynhesu. Yn ei berthynas a'r dyoddefydd yn unig 
y mae yn ddrwg. _ Drwg arddansoddol (metaphy- 
sical evil) yw diffygolrwydd natur greuedig, 
wrth ei chymharu a'r hyn sy ann^erfynol ac an- 
nibynol. Y mae hwn yn anwabanol oddiwrth 
greaduriaid, gan eu bod o angenrheidrwydd yn 
derfynedig, yn ymddibynol, a diffygiol. Drwg 
moesol, neu bechod, yw gwyrad oddiwrth union- 
deb; neu yn iaith y Beibl, anghyfraith.  Ed- 
rych Da. 

DRYGIONI, (drwg,) enw cyffredin pob pech- 
od; yn neillduol pechod ysgeler a chywilyddus. 
Edrych Bai, Camwedd. 

DUALIAID, (o ôvo, daw,) enw a_ roddir i'r 
rhai a ddaliant ddwy egwyddor wreiddiol a 
gwrthwynebol o dda a drwg, o barai y dywed- 
ant fod pob peth yn deilliaw. 

DUCHOBORTSIAID, neu ymdrechwyr a'r 
ysbryd; plaid o ymneillduwyr Russiaidd, yn 
cyfaneddu glan ddehau yr afon Moloshnaîa, yn 
agos i'r afon Asoff. Eu rhifedi yn 1818, ydoedd 
1158 o eneidiau. Cawsant eu galw Crynwyr 
Russiaidd; ac er fod gwahaniaeth rhyngddynt a 
chymdeithas y Cyfeillion, eto rhaid cyfaddef eu 
bod mewn amryw bethau yn gyffelyb iddynt. 
Ymwrthodant yn hollol a phob defodau allanol 
mewn crefydd, gan eu gosod mewn cyfrinoliaeth. 
Ffugiant fod eu holl wybodaeth yn draddodiadol. 
Proffesant fod y Beibl yn eu calonau; bod y 
goleuni mewnol yn ddigon, ac nad oes angen 
ychwaneg atynt. Gyda hwynt y mae pob peth 
yn gyfrinol. Soniant am Grist, a'i farwol- 
aeth; ond esboniant y ddau yn gyfrinol, ac 
adeiladant eu gobeithion yn unig arnynt eu hun- 
ain. Ni wahaniaethant rhwng dyddiau na bwyd- 
ydd; ac mor bell yw priodas o fod yn sacrament 
gyda hwynt, megys yn eglwys Groeg, fel mai 
prin y cyfrifir hi yn sefydliad gwladol. 

DULSINIAID, canlynwyr Dulsinus, gwr 
lleyg o Nofara, yn Lombardy, oddiamgylch de- 
chreuad y bedwaredd ganrif ar ddeg. Dysgai 
ef fod cyfraith y Tad, yr hon a barhaodd hyd 
Moses, yn gyfraith o ras a doethineb; ond fod 
cyfraith yr Ysbryd Glan, yvr hon a ddechreuodd 
gydag ef, yn 1307, yn gyfraith o gariad hollol, 
ac i barhau hyd ddiwedd y byd. 

DUW, bod anfeidrol berffaith, awdwr, cyn- 
halydd, a goruwch-lywodraethwr pawb a phob 
peth. Bôd anfeidrol berffaith yw bôd yn medd- 
ianu pob perffeithrwydd i raddau anfeidrol; neu 
fôd tragywyddol, annibynol, hollbresenol, holl- 
wybodol, hollalluog, anghyfnewidiol, ac an- 
feidrol santaidd, doeth, cyfiawn, daionus, a geir- 
wir. Y cyfryw yw Duw. 

Bod Duw, sydd eglur oddiwrth ei weithred- 
oedd; yn neillduol gwaith y greadigaeth, Rhuf. 
i. 20. Nad oedd y byd mewn bod erioed sydd 
amlwg oddiwrth ei fod yn cyfnewid; canys y 
mae rheswm yn dysgu nad all yr hyn sydd 
erioed na chynhyddu, lleihau, na chyfnewid, gan 
ei fod o angenrheidrwydd yr hyn yw, ac nad all 
beidio a bod felly, am y peidiai a bod yr hyn 


DUW 


961 


DUW 


oedd, yr hyn fyddai yn anghyson a'r dybiaeth 
ei fod erioed, Yr hyn sy ieuanc ac yn cynhyddu, 
nis gall fod yn hen, ac erioed; a pha beth bynag 
sy'n heneiddio ac yn anmharu, (fel y mae y 
byd,) eglur yw ei fod yn tueddu i'w ddiddym- 
dra dechreuol. Heblaw hyny, y mae newydd- 
deb a diweddarwch hanesyddiaeth yn profi yr 
un peth. Beth yw chwe mil o flynyddoedd, (yr 
hyn yw cyfnod pellaf yn ol yr hanesiaeth gred- 
adwy henaf,) at barhad diddechreu? Dim. Pe 
buasai y byd mewn bod erioed, rhesymol barnu 
y buasai genym hanes am ddygwyddiadau llawer 
henach na hyny. Gan nad oes, rhaid iddo dde- 
chreu, ac nad oedd ei ddechreuad ond diweddar 
mewn cymhariaeth. Yn mhellach, y mae yn 
eglur nas gallasai y byd roddi bod iddo ei bun, 
gan nas gall dim wneyd dim, neu nad all un 
peth weithredu cyn bodoli. Rhaid gan hyny 
fod rhyw fôd anfeidrol berffaith yn bodoli erioed, 
yr hwn a roddodd fod i bob peth arall; hyny 
yw, rhaid yw fod Duw. Yr ydym mor sicr fod 
Duw, er nad ydym yn ei weled, ac nas gwelsom 
ef, ag ydym fod adeiladydd wrth weled adeilad, 
neu oriorydd wrth weled oriawr. Ie, yr ydym 
mor sicr fod Duw, ag ydym fod dim, neu ein bod 
ni ein hunain; oblegyd gwyddom ein bod ni 
ein hunain yn bodoli—nad oeddym mewn bod 
erioed—bod rhyw achos o'n bodoliaeth —nad 
allasem fod yn achos o'n bodoliaeth ein hunain 
—ac na ddichon fod un achos cyfaddas 'o'n bod- 
oliaeth ond Duw ; gan fod yn rhaid fod yr hwn 
a'n gwnaeth ni, yn fod anfeidrol berffaith, ac yn 
gallu gwneyd pob peth, hyny yw, yn Dduw. 

Yn mherthynas i natur Duw, gellir sylwi, ei 
bod yn anegluradwy, gan eì bod yn anfeidrol, 
““ Megys, (medd Mr. Buck,) y mae y bôd dwy- 
fol yn meddianu natur yn mhell uwchlaw am- 
gyffrediad neb o'i greaduriaid, rhaid o ganlyniad 
fod ei natur yn anegluradwy. Y mae ein holl 
wybodaeth yn mherthynas i wrthrychau anwel- 
edig yn dyfod trwy gyfatebiad, (analogy,) h.y., 
trwy y cyffelybiad y maent yn ei ddwyn i wrth- 
rychau gweledig. Gan nad oes mewn natur un 
cyffelybrwydd cyfaddas i natur Duw, y mae pob 
cynhygiad i egluro ei natur, yn wrthun ac an- 
nichonadwy. Pob cyffelybiaethau gan hyny, a 
ddefnyddir er cynyg gwneuthur hyny, ydynt i'w 
gwrthod. Ond er nad yw yn ddichonadwy i ni 
hollol amgyffred ei natur ef, eto gallwn wybod 
rhyw beth yn mherthynasiddo. Y mae efe wedi 
gweled yn dda i ddatguddio ei berffeithderau, 
mewn rhan i ni, yn ei weithredoedd a'i air. 
Dylem gan hyny fyfyrio y rhai hyn gyda gofal 
a diwydrwydd mawr, i'r dyben i feddianu me- 
ddyliau teilwng o hono ef.” Y mae amrywiol 
berffeithderau Duw yn cael eu hystyried yn y 
gwaith hwn, dan eu hamrywiol enwau, at y rhai 
y cyfeirir y darllenydd. 

““ Rhoddir amryw enwau i'r bôd dwyfol yn yr 
ysgrythyrau, er yn briodol nad all fod ganddo 
enw; oherwydd gan ei fod yn anamgyffredadwy, 
y rhaid ei fod hefyd yn anenwadwy; a chan nad 
yw ond un, nid oes angen am enw i'w wahan- 
iaethu. Er hyny, gan fod enwau wedi eu rhoddi 
arno yn y Beibl, i'r dyben i gynorthwyo ein 
hamgyffrediadau am dano, y maent yn teilyngu 
ein hystyriaeth, Yr enwau hyn ydynt £/, yr 
hwn sydd yn ei ddynodi ef y Duw cadarn, gallu- 


og, Gen, xvii. 1; Eloah, ac Elohim, y rhai a'i 
gosodant allan fel unig wrthrych addoliad, Ps, 
xlv. 6, 7; Shadai, yr hwn sydd yn ei osod ef 
allan yn hollddigonol a hollalluog) Ex. vi. 3; 
Elyon, yr hwn a arwydda ei ragoriaeth anghyd- 
marol, ei uchafiaeth hollol ar bawb a phob peth, 
yn nghyd a'i drigfa oruchel yn nef y nefoedd, 
Ps.l.ll; Adonat, yr hwn sydd yn ei ddynodi 
ef fel penarglwydd a barnydd ei holl greaduriaid, 
Ps. cx. 1; Jah, yr hwn a ddynoda ei hunan- 
fodaeth, a'i waith yn rhoddi bôd i'w greaduriaid, 
Ex.xv.2; Elijeh, ydwyf, neu byddaf, sydd yn 
dynodi ei hunan-fodaeth, ei hollol annibyniaeth, 
ei dragywyddoldeb dinewid, a'i hollddigonol- 
rwydd i'w bobl, Ex. iii. 14; Jehofa, yr hwn a 
ddynoda ei hunan-fodaeth, ei hollol annibyniaeth, 
ei dragywyddoldeb anolynol, a'i waith mewn 
modd effeithiol a rhyfeddol yn rhoddi bod i'w 
greaduriaid, ac yn cyflawni ei addewidon iddynt,” 
Gen. ii. 4, &c. 

“Yn y Testament Newydd gelwir Duw, 
Kyrios, neu Arglwydd, yr hwn a ddynoda ei 
hunan-fodaeth, ei sefydliad o, a'i awdurdod ar 
bob peth ; a 7'2eos, yr hwn sydd yn ei osod ef 
allan fel gwneuthurwr, treiddiwr, ac arolygydd 
llywyddawl y bydysawd.” | 

DUWDOD, (duw,) hanfod, neu natur Duw. 

Y mae dau air Groeg yn cael eu cyfieithu 
duwdod; sef T7^eiotes, a Theotês; y naill yn 
arwyddo dwyfoldeb, a'r llall, duwdod. Y mae yn 
deilwng o sylw, mai yr olaf a arferir pan y dy- 
wedir am Grist, ““ Fod holl gyflawnder y duwdod 
yn preswylio ynddo yn gorfforol, neu yn sylwedd- 
ol,” Col. ii. 9. Ni ddywedir, “ ynddo ef y mae holl 
gyaflwnder dwyfoldeb, (rv 0eorgra), ond hol] 
gyflawnder y duwdod,” rpv 0eornra, Duwdod 
yw y natur ddwyfol ei hun, yn hanfodol; dwy- 
Joldeb yn unig sydd ddawn cyfranogol, effaith y 
duwdod ; megys dwyfoldeb y gair, &c. 

DUWDOD CRIST, hanfodiad y natur ddwy- 
fol yn ei berson, 

Bod yr Arglwydd Iesu Grist yn wir a phriodol 
Dduw, a ymddengys yn eglur, os ystyriwn ang- 
hysondeb y dyb wrthwynebol, yn 1. .4 chymeriad 
y Beibl fel datguddiad dwyfol. Ar y dyb nad 
y gwir Dduw yw Crist, annichonadwy yw fod y 
Beibl yn gyfryw gaffaeliad i ddynolryw ag y 
gosodir ef allan, ac y credir ei fod. Un o'i ddy- 
benion proffesedig yw gwrthwynebu eilunaddol- 
iaeth, ac anog addoliad yr unig wir Dduw; eto 
y mae, heb unrhyw gyfaddasiad, yn galw Crist, 
yn Dduw, Ioan i.1; yn Jehofa, neu Arglwydd, 
Math. xxii. 41—46, wedi ei gymharu â Ps. cx. 
l; Ioan xii. 39—41, wedi ei gymharu âg Esa. 
vi. 1—10; y Duw mawr, Tit. ii. 13; y Duw 
cadarn, Esa.ix. 6; y gwir Dduw, 1 Ioan yv. 20; 
a'r hwn sydd uwchlaw pawb, yn Dduw bendi- 
gedig yn oesoedd. Amen, Rhuf. ix. 5. Hefyd, 
yn y modd cyflawnaf y mae yn priodoli tragy- 
wyddoldeb, Esa. ix. 6 ; hollbresenoldeb, Math. 
xviii. 20; xxviii. 20; hollwybodaeth, Ioan xxi. 
17; hollalluogrwydd, Dat.i. 18; 1 Cor. xv. 25; 
Phil. iii. 21 ; ac anghyfnewidioldeb, Ps. cii. 24, 
27; Heb. i. 8, 12, 19, y rhai ydynt berffeithderau 
naturiol ac anghyfranogol Duwdod, i Iesu Grist. 
Heblaw hyny, y mae yn sicrhau mai trwyddo 
ef y gwnaethpwyd pob peth, Ioan i. 3 ; mai yn- 


DUW 


DUW 


ddo ef y mae pob peth yn cydsefyll, Col. i. 16, 
17; mai trwyddo ef y mae pob peth yn cael eu 
cynal, Heb. i. 3, 10; mai efe yw barnwr y byd, 
Ioan v. 22; ac yn gorchymyn i holl angylion 
Duw ei addoli, Heb.i. 6; aci bawb yn ddi- 
wahaniaeth ei anrhydeddu ef fel y maent yn 
anrhydeddu y Tad, Ioan v. 23. Beth yn fwy 
a allasid ei ddywedyd am y Tad nag a ddywedir 
am Grist? Os dyn yn unig yw, rhaid caniatau 
mai y Beibl yw y llyfr tywyllaf a mwyaf per- 
yglus o'r holl lyfrau. Y mae yn arferyd amwys- 
dra (eguivocation) digyffelyb, a hyny yn nghylch 
y pethau mwyaf pwysig—galw dyn, ïe, yn ol 
barn Dr. Priestley, ac eraill, dyn Aydwyll a 
phechadwy (falliblc and peccable), fel dynion 
eraill, yn Dduw, 4c. Yn gwahardd eilunaddol- 
iaeth; eto yn gorchymyn i bawb, dynion ac 
angylion, addoli dyn anmerffaith.. Mewn gair, 
ar y cyfryw dyb y mae y Beibl—llyfr dyn, yn 
ddifudd i'r cyffredinolrwydd o ddynion; gan nas 
gallant ei ddeall heb gynhorthwy dysgeidiaeth, 
beirniadaeth, ac athronyddiaeth; yr hyn fel 
y gwyddys yn burion, sy ddigon pell allan o 
gyrhaedd y rhan amlaf o lawer o honynt. le, y 
mae y Beibl, nid yn unig yn ddifudd iddynt, ond 
llawer gwaeth, y mae yn eithaf peryglus. Y 
maent, (os gellir barnu oddiwrth yr hyn sydd 
wedi cymeryd lle eisoes,) yn sicr o'i gamddeall, 
ac felly o syrthio i eilunaddoliaeth. Addolwyr 
Crist yw y rhif luosocaf o lawer o addefwyr 
awdurdod ddwyfol yr ysgrythyrau santaidd ; ac 
ar y dyb wrthwynebol, eilunaddolwyr ydynt. 
Ymadroddion y Beibl a'u gwnaethant y peth 
ydynt; ac y mae yn anhawdd meddwl y gallant 
lai na gwneyd pawb a'u darllenant ac a'u deallant 
yn eu hystyr gyffredin a sathredig yr un peth. Y 
mae ynamheus a dueddwyd neb erioed i gredu 
nad y gwir Dduw yw Crist, yn unig wrth ddar- 
llen y Beibl. A fyddaii wrthwynebwyr priodol 
dduwdod Crist anog darlleniad unigol o'r Beibl, 
fel y moddion tebycaf i enill proselytiaid i'w 
tybiau? Meddyliem na; ïe, nid oes amheuaeth 
genym na byddai iddynt yn hytrach ymddiried 
i reswm—i'w tueddiadau—pregethau—beirniad- 
aeth, &c., nag i ymadroddion Duw yn eu har- 
wyddocad eglur a sathredig. Y mae eu llafur 
beirniadol i amddiffyn eu tybiau rhag yr ymos- 
odiadau a wneir arnynt trwy ymadroddion Duw 
yn eu hystyr sathredig, yn eglur ddangos mor 
anhawdd, yn ngwyneb Beibl, yw gwadu priodol 
dduwdod Crist. Nid yw hyn, (a chaniatau mai 
hwy sydd yn barnu yn gywir,) yn adlewyrchu 
fawr o anrhydedd ar y Beibl fel datguddiad dwy- 
fol, Pwy, ar y dyb nad y gwir Dduw yw Crist, 
a allai lai na dymuno na buasai y Beibl heb ei 
alw yn Dduw, ac heb briodoli enwau ac iawn- 
derau Duwiddo? Neb yn sicr ; gan y buasai hyny 
yn arbed trafferth fawr i wadwyr ei briodol 
dduwdod, ac yn gwneyd pawb yn ddiesgus am 
ei ystyried yn wir Dduw, os nad yn ataliad 
effeithiol ì hyny. Wrth ystyried anfeidrol dir- 
iondeb Duw—ei eiddigedd dros ei ogoniant—yn 
nghyd a thuedd dynolryw at eilunaddoliaeth, 
gallasid dysgwyl yn rhesymol iddo wneuthur 
felly. Gan nas gwnaeth, rhaid mai y gwir 
Dduw yw Crist, neu nad yw y Beibl, yr hwn 
sydd yn dywedyd hyny, yn gyfryw gaffaeliad i 
ddynolryw ag y gosodir ef allan, ac y credir ei 


fod ; hyn yw, rhaid nad yw ei gymeriad fel dat- 
guddiad dwyfol mor ddiamheuol ag y tybir ei 
fod. 2. A chymeriad Crist fel athraw crefyddol 
ffyddlon a chywir. Beth a feddylid am athraw 
crefyddol, yr hwn ni fyddai ond? dyn yn unig, a 
ddywedai, “' Mab Duw ydwyf,”—“ Myfi a'r Tad 
un ydym "—““Y neb a'm gwelodd i a welodd 
y'Tad”—Myfi yw Alpha ac Omega, y cyntaf 
a'r diweddaf”—“'Cyn bod Abraham yr wyf fi” 
“Pa le bynag y byddo dau neu dri wedi ym- 
gynull yn fy enw i, yno yr ydwyf yn eu canol 
hwynt —“ Wele, yr wyf fi gyda chwi bob amser 
hyd ddiwedd y byd ”'—*“ Ni esgynodd neb i'r 
nef, oddieithr yr hwn a ddisgynodd o'r nef, sef 
Mab y dyn, yr hwn sydd yn y nef ”"—“ Myfi yw 
yr hwn sydd yn chwilio yr arenau a'r calonau, 
a myfi a roddaf i bob un fel y byddo ei waith 
ef”'—“ Yr holl bethau sydd eiddo y Tad ydynt 
eiddof fi ”"—“ Myfi yw'r ífordd, y gwirionedd, a'r 
bywyd ”—*“ Myfi yw yr adgyfodiad a'r bywyd ” 
—“' Myfi yw y bugail da” —““ Myfi yw drws y 
defaid —'“Myfi yw y wir winwydden,” &c. ? 
Yn sicr, meddylid mai gwallgofddyn fyddai, neu 
ynte ei fod yn ceisio ei ogoniant ei hun ìi raddau 
digyffelyb o feius.. Os y gwir Dduw ydyw, y 
maent yn ymadroddion addas a phriodol ; ond 
os nad yw ond dyn yn unig, y maent yn wrthun 
ac annyoddefol. Os dyn yn unig oedd, yr oedd 
yn euog o gabledd: ac yr oedd yr Iuddewon ar 
lwybr eu dyledswydd wrth ei labyddio a'i ladd ; 
canys derbyniasant orchymyn oddiwrth Dduw i 
osod cablwr i farwolaeth, Lef. xxiv. 11—16. 
Beth bynag oedd meddwl Crist, cymerasant hwy 
ei fod wrth ddywedyd y cyfryw bethau am dano 
ei hun, yn cablu, gan ei fod yn ei wneuthur ei 
hun yn gystal a Duw, ac ymddygasaut ato ar y 
sylfaen hono. 

Yn mhellach, beth a feddylid am athraw cre- 
fyddol, yr hwn ni fyddai ond dyn yn unig, â 
oddefai i'w ddysgyblion, yn ddigerydd, ei gyfarch 
gan ddywedyd, “Fy Arglwydd a'm Duw”— 
““'Tia wyddost bob peth, &c.? Hyn a wnaeth 
Crist ; ac nid dichonadwy amddiffyn ei gymeriad 
fel athraw crefyddol ffyddlon, yn ngwyneb y 
fath ymddygiad, ar y dyb mai dyn yn unig 
oedd, Âr y cyfryw dyb, dylasai eu ceryddu a'u 
hargyhoeddi o'u camsynied, gan orchymyn idd- 
ynt ofalu rhag dywedyd yy fath bethau rhagllaw. 
Gan nas gwnaeth felly, rhaid mai y gwir Dduw 
ydoedd, neu ynte ei fod yn athraw anffyddlon 
iawn. 

Unwaith eto, beth a feddylid am athraw cre- 
fyddol, Jr hwn ni fyddai ond dyn yn unig, a 
oddefai i ddynion, yn ddigerydd, i'w addoli fel 
Duw? Diameu y cyfrifid ef yn dra beius. Hyn 
a wnaeth Crist yn fynych, Math, viii. 2; ix. 18; 
xv.25; xx. 20; Luc vii. 25; xxiv. 32. Osnad 
y gwir Dduw oedd, nid gormod dywedyd fod 
ymddygiad Pedr yn nhy Cornelius, a Phaula 
Barnabas yn Lystra, yn rhagori yn fawr ar yr 
eiddo ef, Act. vii. 25, 26; xiv. 8—10. Nid yw 
yn ymddangos fod yn ddichonadwy amddiffyn 
el gymeriad fel athraw crefyddol, ffyddlon, a 
chywir, ond yn unig ar y dyb mai y gwir Dduw 
oedd. Rhaid addef ei briodol dduwdod, neu ynte 
roddi i fyny ei hawli barch a chymeradwyaeth 
yn y cymeriad o athraw crefyddol, yn nghyd a'i 
deilyngdod fel esiampl ibob athraw crefyddol 


DUW 


962 


DUW 


ganlyn ei ol. Mid. Dwighl's Theology, vol. iii. 
ser. 35—40: Traethawd ar Briodolb Dduwdod 
yr Arglwydd Iesu Grist, gan y Parch. J. Harries, 
Abertawy: Pregeth ar Briodob Dduwdod ein 
Harglwydd Iesu Grist, gan W. Jones: Buck's 
Dictionary; article Jesus Christ; Wardlaw's 
Socinian Controversy. 

DUWINYDD, un hyddysg mewn duwinydd- 
iaeth, a galluog i'w hegluro a'i hamddiffyn mewn 
gair ac ysgrifen. 

DUWINYDDIAETH, y wybodaeth neu yr 
athrawiaeth, ag sy yn traethu yn nghylch Duw, 
ei berffeithderau, perthynasau, arfaethau, gweith - 
redoedd, ewyllys, a gosodiadau. _Dosbarthir 
duwinyddiaethi naturiola datguddiedig; athraw- 
iaethol ac ymarferol; dadlwriaethol a phendant; 
ysgolheigaidd a chyfundreithiol. Duwinyddiaeth 
naturiol yw yr hon sy yn traethu am Dduw a'i 
berffeithderau, fel y maent yn ymddangos yn 
ngwaith y greadigaeth a rhagluniaeth. Duwin- 
yddiaeth ddatguddiedig sy yn traethu am Dduw, 
ei berffeithderau, &c., fel y maent wedi eu dat- 
guddio yn y gair. Duwinyddiaeth athrawiaethol 
sydd yn traethu yn nghylch amryw ganghenau 
athrawiaeth crefydd. Duwinyddiaeth ymarferol 
sydd yn traethu ar ddyledswyddau moesol a 
chrefyddol. Duwinyddiaeth ddadlwriaethol sy'n 
traethu ar bynciau dadleuol, mewn ffordd feirn- 
iadol. Duwinyddiaeth bendant, (positive the- 
ology,) sy'n trin pynciau trwy gyfeiriad at y 
tadau, deddfau a chanonau, &c. Duwinyddiaeth 
ysgolheigaidd, sy'n trin pynciau mewn dull ym- 
resymiadol, ac felly yn wrthwyneb i'r un ben- 
dant. Duwinyddiaeth gyfundreithiol, yw hono 
sy'n traethu ar bynciau a dyledswyddau crefydd 
mewn ffordd reolaidd a threfnus, gan eu hystyr- 
ied yn eu perthynas naturiol a'u gilydd, ac yn eu 
cyfeiriad y naill at y llall. 

DUWIOL, (Duw,) Gr. Oceïoc; dwyfol neu 
grefyddol. Ansawdd, rhinwedd, neu gymeriad, 
2 Pedri. 8,4; Ps. iv. 3; xxxii. 6. Y mae y 
dynsoddiad duwiol yn cynwys holl rasau y dymer 
Gristionogol, (megys ffydd, gobaith, cariad, am- 
ynedd, boddlonrwydd, addfwynder, gostyngeidd- 
rwydd, &c.) a holl ffrwythau cyfiawnder, y rhai 
sydd er gogoniant a moliant i Dduw, trwy Iesu 
Grist; megys mawl, gweddi, haelioni, maddeu- 
garwch, &c. Y mae'n cynwys gwybodaeth o 
Dduw; cariad at Dduw; ymddiried yn Nuw; 
ufydd-dod i Dduw; yn nghyd ag ymgysegriad 
i'w wasanaeth a'i glod. Dyn duwiol yw un 
tebyg i Dduw, yn neillduol yn ei berffeithderau 
moesol, megys ei santeiddrwydd, cyfiawnder, 
daioni, gwirionedd; yn bendifaddeu, yn ei gym- 
wynasgarwch, tosturi, trugaredd, a_thiriondeb. 
Herwydd hyn, arwydda y gair Heb. chasid, yr 
hwn a gyfieithir duwiol, (rugarog, neu rasol. 
Rhyfeddod angylion, eiddigedd diafliaid a choll- 
ddynion, a hyfrydwch Duw, yw y dyn duwiol; 
«“ Ar hwn, medd Duw, yr edrychaf fi.” “Y rhai 
rhagorol, y rhai sydd ar y ddaoar, yn y rhai y 
mae fy holl hyfrydwch,” y geilw Crist y duwiol- 
ion,Ps. xvi. 3. 

DUWIOLDEB, (duwiol,) gwir grefydd yn ei 
holl ranau. Y mae'r gair Groeg eusebeia, (duw- 
ioldeb,) yn gyfansawdd o eu (iawn,) a sebomai 
(addoli); ac felly yn arwyddo iawn addoli. A 
chymeryd y gair addoli yn ei ystyr helaeth, fel 


y mae yn golygu y parch a'r ymostyngiad mewnol 
ac allanol, dyledus oddiwrthym i Dduw, nid yw 
gwir grefydd ddim amgen iawn addoliad; sef 
addoli iawn wrthrych, oddiar iawn-egwyddor, 
wrth iawn reol, aci iawn ddyben Iawn wrth- 
rych addoliad yw Duw ; yriawn egwyddor, oddiar 
yr hon y dylid addoli, yw cariad gwresog a di- 
ragrith; yr iawn reol i addoli yw gair Duw; a'r 
dyben a ddylai fod mewn golwg wrth addoli yw 
gogoniant Duw yn flaenaf a phenaf, a'n lles ein 
hunain ac eraill yn ail. LJe byddo y pethau hyn 
yn cydgyfarfod, gellir dywedyd fod yno dduwiol- 
deb, neu wir grefydd. 

Y mae y darluniad uchod o dduwioldeb yn 
dangos ei bod yn ddosbarthedig i egwyddor ac 
ymarferiad; ac yn rhagdybied gwybodaeth o 
Dduw, neu adnabyddiaeth o hono. Duwioldeb 
yn yr egwyddor, yw cariad diffuant tuag at Dduw ; 
ac yn yr ymarferiad, ufydd-dod parod, ewyllys. 
gar, cyson, a pharhaus, mewn meddwl, gair, a 
gweithred, i Dduw, oddiar yr egwyddor hono. 
Y mae yr ymarferiad o dduwioldeb yn cynwys 
pob rhinwedd a dyledswydd foesol, weithredol, a 
dyoddefol; ac nis dichon i'r egwyddor, na'r ym- 
feriad o honi. hanfodi, heb wybodaeth o'r zwrth- 
rych, a'i ewyllys. Y mae hyn yn dangos ang- 
hywirdeb y dyb babaidd sy'n dysgu, “Mai 
mamaeth duwioldeb yw anwybodaeth,” yn nghyd 
â dirfawr gamsynied llawer o'i phroffeswyr yn 
mherthynas i'w natur. Gellir dosbarthu pro- 
ffeswyr moeth duwioldeb i bedwar dosbarth; sef 
proffeswyr hunangyfiawn, proffeswyr rhyfygus, 
a phroffeswyr penboeth. Pe gofynid i'r naill a'r 
llall o'r rhai byn, eu barn yn mherthynas ìi dduw- 
ioldeb, ceid bod y gwahaniaeth yn fawr yn eu 
tyb am dani. Y proffeswyr coelgrefyddol a 
ddywedent eu bod yn gynwysedig mewn cyf- 
lawniad manylaidd o ddefodau a_ seremoniau: y 
proffeswyr hunangyfiawn a ddywedent ei bod yn 
gynwysedig mewn cyflawniad dichlynaidd o 
ddyledswyddau moesol: y proffeswyr rhyfygus 
a honentei bod yn cael ci gwneuthur i fyny o 
ffydd noeth yn nhystiolaeth y gair, yn nghyd â 
sicrwydd personol o'u hawl yn Nghrist: tra yr 
haerai y proffeswyr penboeth fod y lleill oll yn 
camsynied; ac mai argyhoeddiadau llymion, 
tymherau toddedig, gweledigaethau a breuddwyd- 
ion dyeithr, yw duwioldeb; ac nad oes neb ond 
hwynthwy a'u cyffelyb, yn feddianol arni. Ond os 
yw y darluniad a roddasom o honi yn gywir, yna 
y mae yn canlyn, nad yw y naill mwy na'r llall 
o honynt, ond yn unig yn twyllo eu hunain yn 
mherthynas iddi; ac nad oes ganddynt ar y goreu 
ond rhith, ac nid ei grym hi. “ Dichon cyffelyb- 
rwydd rhinwedd a daioni fod, (ïe, y mae yn aml,) 
lle nad oes duwioldeb na chrefydd. Gall ym- 
ddygiad allanol dyn fod yn ddiargyhoedd, ïe, yn 
ganmoladwy, tra y mae ei galon yn hollol ddy- 
eithr i bob syniad a serch crefyddol. Ond nid 
yw hyn oll ond math o rinwedd arwynebol, an- 
egwyddoredig ; ac er cymaint y dichon i ddynion 
ei chymeradwyo a'i chanmawl, y mae yn wael, a 
hollol ddiwerth yn ngolwg Duw. Egwyddor 
dduwiol, wedi ei ffurfio yn yr enaid gan ysbryd 
Duw, yw'r unig wreiddyn oddiar ba un y dichon 
i dduwioldeb, neu grefydd ymarferol diffuant, 
darddu.” Y dyn da, o drysor da ei galon, sy'n 
dwyn allan bethau da.” 


DUW 


864 


DWF 


“Duwioldeb, medd Saurin, sy'n tybio gwybod- 
aeth, parch, cariad, ymorphwysiad, ymostyngiad, 
diolchgarwch, ac ufydd-dod; neu gellir ei chyn- 
wys yn y pethau canlynol :—gwybodaeth yn y 
meddwl, yr hyn sy'n eì gwahaniaethu oddiwrth 
weledigaethau y coelgrefyddol ; uniondeb yu y 
gydwybod, yr hyn sy.yn ei gwahaniaethu oddi- 
wrth ragrith; Aunanymwadiad yn y fuchedd, neu 
ymwrthodiad â'r byd, yr hyn, sy yn ei gwahan- 
iaethu oddiwrth ufydd-dod diystyr yr hwn sy'n 
cymeryd ei arwain gan nwydau ac amgylchiadau; 
ac yn ddiweddaf, sel yn y galon, yr hyn sy'n ei 
gwahaniaethu oddiwrth gynhyrfiadau dihoenawl 
y claiarddyn.” Elw mawr yw duwioldeb; ac y 
mae yn fuddioli bob peth, a chanddi addewid 
o'r bywyd sydd yr awr hon, ar hwna fydd. Y 
mae yn fueddu i iechyd, anrhydedd, cyfoeth, 
tangnefedd, dyogelwch, cysur, a defnyddioldeb 
yn y byd hwn; ac i dragywyddol ddedwyddwch 
yn y byd a ddaw. Nid yw yn gwohardd dim 
gwerth ei feddu, nac yn gorchymyn dim anni- 
chonadwy, nac anfuddiol. 

DUWIOLIAID, (Pretists,) plaid grefyddol 
yn y ddwyfed ganrif ar bymtheg, yr hon a 
hanodd oddiwrth y duwiol a'r dysgedig Dr. 
Spener, yr hwn a ffurfiodd gymdeithasau crefydd- 
ol dirgelaidd yn Ffrancffort, i'r dyben i faethu a 
chynhyddu crefydd fywiol ac ymarferol; ac 
hefyd a gyhoeddodd lyfr a gyfenwid “Dymun- 
iadau Crefyddol,” yr hwn a hwylusodd ei amcan 
yn fawr. Un o egwyddorion sefydledig ei gan- 
lynwyr ydoedd, na byddai i neb gael eu derbyn 
i'r weinidogaeth, oddigerth yn unig y rhai a 
dderbyniasant addysgiadau priodol; ac hefyd a 
oeddynt o ymddygiadau doeth a santaidd, a'u 
calonau yn llawn o gariad dwyfol. Herwydd 
hyn cynhygiasant i'r diwygiad canlynol gymeryd 
lle yn yr athrofâau duwinyddol:—l. Bod i'r 
dduwinyddiaeth ysgolheigaidd, gyfansoddedig o 
athrawiaethau dyrus a dadleuol, ac o ymadrodd- 
ion tywyll ac aneglur, oedd yn ffynu ynddynt, 
gael eu llwyr ddileu. 2. Bod llai o fyfyrio ac 
ymdrin i fod rhagllaw â'r dduwinyddiaeth ddadl- 
wriaethol, yr hon a gynwys bynciau ar y rhai y 
mae Cristionogion o gyfundebau gwahanol yn 
amrywio yn eu barn; er nad oedd i gael ei hes- 
geuluso yn hollol. 3. Bod gofal mawr i gael ei 
gymeryd rhag cymysgu athronyddiaeth a gwy- 
bodaeth ddynol a doethineb ddwyfol â'u gilydd ; 
hyny yw, bod athronyddiaeth baganaidd a dysg- 
eidiaeth awdurol, i fod ar wahan oddiwrth dduw- 
inyddiaeth Feiblaidd. 4. Bod i'r holl fyfyrwyr 
gyda golwg ar y weinidogaeth, gael eu harfer 
o'u hieuenctyd i fyfyrio yr ysgrythyrau santaidd, 
ac i gael eu haddysgu mewn cysawd eglur o 
dduwinyddiaeth, wedi ei chymeryd allan o hon- 
ynt hwy yn unig. 5. Bod i holl ystod eu hadd- 
ysgiad gael ei haddasu er eu gwneyd yn ddefn- 
yddiol mewn bywyd, trwy nerth ymarferol eu 
hathrawiaeth, a rhinwedd awdurdodol eu hes- 
iampl. 

Y cyfryw yw y darluniad a roddir gan Mosh- 
eim o'r diwygiadau golygiedig yn eu hysgolion 
cyhoeddus. Ond nid oedd y cyfryw ddiwygiad- 
au wedi cael eu bwriadu yn unig gyda golwg ar 
fyfyrwyr a gweinidogion. Yr oedd dynion cref- 
yddol, o bob gradd a sefyllfa, yn cael eu hanog i 
ymgynull yn yr hyn a elwid colegau Beiblaidd, 


neu golegau crefyddol, (neu, fel y gellid eu galw, 
cyfarfodydd gweddi,) lle yr oedd rhai yn ymarfer 
a darllen yr ysgrythyrau, canu mawl, a gweddio, 
ac eraill yn ymwneyd ag egluro yr ysgrythyrau; 
nid mewn modd sych a beirniadol, ond mewn 
dull ymarferol ac addysgiadol, trwy yr hyn yr 
oeddynt yn meithrin y naill y llall mewn crefydd 
brofiadol. Yn erbyn yr arferiad hon, (yr hon 3; 
raddau mwy neu lai, bob amser, sy'n ffynu, lle 
bynag y byddo crefydd yn blaguro,) cyfodwyd 
achwyniadau megys yn amser y diwygiad, yn 
erbyn puritaniaeth a threfnyddiaeth; a'r rhai 
hyny nad oeddynt yn cymeradwyo ysbryd yr 
amcan oeddynt yn awyddus i ddal gafael 
yn mhob enghraifft o wendid ac annoethineb, 
i'r dyben i warthruddo sefydliad ag oedd yn 
tueddu i ddwyn anmharch arnynt hwy, fel Crist- 
ionogion ffurfiol a chlaiar. “Wrth ddywedyd 
felly yr ydwyt yn ein gwaradwyddo ninau hefyd.” 

Dechreuwyd y gwaith hwn oddeutu 1670. Yn 
1691 symudodd y Dr. Spener o Dresdeni Berlin, 
lle y taenodd yr un egwyddorion, y rhai a led- 
aenwyd yn helaeth, ac a amddiffynwyd yn wrol, 
mewn amrywiol barthau o Almaen, gan y rhag- 
orol athraw cadeiriol Franc, ac eraill. Achlysur- 
odd hyn gryn dda4l, a chyhuddwyd y duwioliaid 
o amryw gyfeiliornadau; y penaf o ba rai oedd, 
““Bod dylanwadau dwyfol yn angenrheidiol er 
iawn ddeall yr ysgrythyrau ”—yr hyn sy'n gywir 
neu gamsyniol, yn ol yr ystyr y cymerir ef. Os 
golygir yr ystyr lythyrenol, feirniadol, neu gyf- 
rinol, y mae y dyb yn anghywir, ac yn sicr, nid 
oedd y duwioliaid call yn ei choleddu; ond yr 
oeddynt yn dysgu nad allai neb gymeryd i mewn 
ysbryd y gwirionedd, neu archwaethu y rhanau 
hyny o hono ag oeddynt yn perthynu i'r bywyd 
dwyfol, a'r teimlad Cristionogol, heb y cyfryw 
ddylanwadau, yn gyson â 1 Cor. ii. 12—14, 

Peth arall ag oedd yn rhoddi anfoddlonrwydd 
mawr ydoedd, eu bod yn ymwrthod a difyrwch 
bydol. Felhyn yr oedd chwareuyddiaethau, 
darlleniad llyfrau digrif a chwerthinus, &c., yn 
waharddedig gan y duwioliaid. Edrychent hwy 
ar-y cyfryw bethau nìd yn ddibwys, ond yn ni- 
weidiol ac anghyfreithlon. 

Ond y gwaethaf o'u holl gyfeiliornadau, pa un 

bynag aì cywir neu dybiawl, oedd, “nad oedd 
neb yn addas i waith y weinidogaeth, ond oedd 
ei hun yn engraifft o dduwioldeb, ac yn gynllun 
ymarferol o grefydd.” _ Yr oedd hyn mor anner- 
byniol gan weinidogion Lutheraidd cnawdol, 
(y rhai oeddynt luosog y pryd hwnw, fel y croch- 
lefent Aeresy, ac y cyhuddent y duwioliaid o 
wneyd gair Duw yn ddirym! 
. .Rhaid cyfaddef, pa fodd. bynag, fod y duwiol- 
iaid wedi dirywio yn fawr : bod llaweroedd wedi 
cymerydi fyny a'r enw, i'r dybeni guddio eu 
heuogrwydd: a bod yr enw, fel enw o wawd, yn 
cael ei gymhwyso yn aml at benboethiaid cref- 
yddol o bob math. 

Y duwioliaid pabaidd, oeddynt frodyr a chwi- 
orydd yr ysgolion duwiol a Christionogol a sef- 
ydlwyd gan Nic. Barre yn 1678. Yr oeddynt 
hwy yn cysegru eu hunain at y gwaith da o 
addysgu plant tlodion o'r ddau ryw. 

DWFN, (Gr. y2wp, ydor,) yn briodol aarwydda 
gorff hylif, gwlyb, o'r hwn y cyfansoddir y cy- 
mylau; y gwlith a'r gwlaw; y ffynhonau; y 


DWI 


965 


DWY 


nentydd ; yr afonydd; a'r moroedd, &c., yn | 


gymhariaethol, yr Ysbryd Glân, yn ei ras a'i 
ddoniau; a'r efengyl yn ei rhinweddau glanhaol, 
adfywiol, ac iachusol, Esa. xii.3; xxxv. 6, 7; 
Ioan vii. 37, 38; Dat. xxii. 1. Hefyd, dyfroedd 
mawrion, dyfnion, a arwyddant ofidiau, trallod- 
ion, a chystuddiau, &c., Ps. xxxii, 6; lxix. 1,2. 

DWFR SANTAIDD, yn eglwys Groeg a 
Rhufain, a ddynoda ddwfr wedi ei gysegru trwy 
weddi, swyngyfaredd, a defodau eraill, i'r dyben 
i daenellu y ffyddloniaid, yn nghyd a'r pethau 
perthynol i'r eglwys. Gosodir ef mewn cawgiau, 
wrth ddrysau yr eglwysi, ac hefyd mewn lleoedd 
arbenig ynddynt, fel y gallo yr addolwyr daenellu 
eu hunain ag ef cyn gweddio. Y mae dwfr 
santaidd yn ystafelloedd y pabyddion yn aml; 
ac y maent yn taenellu eu hunain ag ef, cyn 
gweddio, ac wrth fyned i'r gwely; ystyriant ef 
yn swyngyfaredd ragorol. Yn Rhufain maent 
yn taenellu anifeiliaid â dwfr santaidd, i'r dyben 
i'w cadw yn iachus a chynhyddol. Gwneir yr 
un peth yn Moscow, lle y mae eglwys i'r hon y 
gyrir ceffylau yn flynyddol i'r perwylhwnw. Nid 


ymddengys fod llestri yn cael eu zosod wrth | 


ddrysau eglwysi i'r dyben i ymolchi dwylaw 
ynddynt, yn flaenorol i'r bedwaredd ganrif, na 
bod y dwfr yn cael ei gysegru a'i fendithio yn 
flaenorol i'r chweched ganrif. 

z DWIGHT ; y Doctor Timothy Dwight, athraw 
' cadeiriol Coleg Yale, yn America. Ganwyd ef 
yn Northampton, yn swydd Hamp, yn nhalaith 
Massachusetts, ar y pedwarydd dydd o Fai, 1752. 
Ei dad ydoedd fasnachwr parchus a_ chyfoethog, 
a gwr o dduwioldeb cywir a diffuant, o ddeall 
cryf a chymeriad diargyhoedd. Ei fam ydoedd 
drydedd merch yr enwog Jonathan Edwards, 
penoc Neuadd Nassau, ac yr oedd yn meddianu 
meddwl cryf a threiddiol, a deall wedi ei wrteith- 
io yn dda. Hi a ddechreuodd ddysgu ei mab yn 
foreu; ac mor gryf oedd ei awydd am wybodaeth 
fel y darfu iddo ddysgu yr egwyddor mewn un 
wers; ac yr oedd yn bedair blwydd oed yn medru 
darllen yr ysgrythyrau santaidd gyda rhwyddin- 
eba chywirdeb. Yn canfod esiampl ei dad o 
flaen ei lygaid, yr hon a gymhellid arno gan 
orchymynion ei fam, cafodd ei addysgu yn ofalus 
yn athrawiaeth crefydd, yn gystal ag yn holl 
gylch dyledswyddau moesol. Dysgwyd ef gan- 
ddi, oddiar doriad cyntaf gwawr rheswm, i ofni 
Duw, a chadw ei orchymynion; i fod yn gyd- 
wybodol gyfiawn, cymwynasgar, cariadus, hael- 
ionus, a maddeugar; ifod ar bob achlysur ac 


n mhob amgylchiad, yn grefyddol ofalus am 
I ai nn | in; y rhai wedi eu gwrteithio trwy ddiwydrwydd 


ddywedyd y gwirionedd yn unig; i esmwythau 
gofidiau, a chyflawni anghenion y tlodion a'r an- 
ffodus. 
oleuo ei gydwybod, peri iddo ofni pechu, ac i'w 
addysgu i ymofyn maddeuant trwy Grist; a'r 
argraffiadau a wnaethpwyd fel hyn ar ci feddwl 
ef yn ei ieuenctyd ni chawsant eu dileu trwy ei 


fywyd. Pan yn chwe mlwydd oed cafodd ei | 


anfon i ysgol, lle y myfyriodd yn ddiwyd, ac y 
cynbyddodd i raddau mor rhyfedd yn mhob 
math o wybodaeth, fel yr oedd mewn oedran 
ieuane yn dra chyfarwydd a'r awduron Groeg- 
aidd a Lladinaidd, mewn hanesyddiaeth, daear- 
yddiaeth, ac athronyddiaeth; a thra yr oedd yn 
ymbleseru yn ngheinion Virgil a Homer, ymos- 
2Z 


Cynhygiodd hefyd yn dra chynarol at | 


ododd ar y gwaith o fyfyrio ymresymiadau moel- 
ion Locke a Newton. Ei ymddygiad a'i gymeriad 
oeddynt ar y pwnc hwn yn dra chyson a moesol. 
Cafodd ei dderbyn pan yn dair ar ddeg oed yn 
aelod o Goleg Yale. Wedi myned yn mhell o 
flaen ei gydymgeiswyr mewn dysgeidiaeth, cafodd 
ei alw i fod yn athraw Coleg Yale, pan yn bedair 
ar bymtheg oed. Cyflawnodd y swydd hon 
gyda mantais i'r sefydliad, ac anrhydedd iddo ei 
hun. Yn ebrwydd pa fodd bynag, wedi iddo 
gael ei sefydlu ynddi, bu farw ei dad; a gorfu 
arno ymwrthod â'i sefyllfa, aci gymeryd arno 
ofal ei fam, atheulu lluosog; felhyn y treuliodd 
efe bum mlynedd o'i fywyd, yn mha dymhor y 
cydsyniodd ddwy _ waith i wasanaethu y dref fel 
ei chynrychiolwr yn y senedd wladol. Yn Mai, 
1795, cafodd ei etholi fod yn benog Coleg Yale. 
Y sefyllfa hon ydoedd dra chyfaddas iddo, ac 
ynddi y galluogwyd ef i hwyluso achos dysgeid- 
iaeth a chrefydd. Pan yr ymosodd Doctor 
Dwigh£ ar ei ddyledswyddau pwysfawr, yr oedd 
y myfyrwyr wedi eu llygru gan wrthgrediniaeth ; 
mewn canlyniad i ymdrechion ei ddoethineb, 
callineb, sel, a dysgeidiaeth, y rhai oeddynt wedi 
eu tymheru yn dda â chrefydd, efe a lwyddodd 
i raddau mawr, i ddiwreiddio tybiau mor niweid- 
iol i lwyddiant cymdeithas. Yn fuan wedi hyn 
dechreuodd bregethu yn y Maes Glas, ac er mor 
lluosog oedd ei alwadau colegol, eto yr oedd yn 
cyfansoddi dwy bregeth yn rheolaidd yn yr wyth- 
nos. Yn cael ei ofidio yn y blynyddoedd dilynol 
gan anhwyldeb yn ei olyson, gorfu arno gadw 
ysgrifenydd i osod i lawr ei bregethau fel y 
byddai yn eu hadrodd. Fel pregethwr yr oedd 
yn rhacori yn newydd-deb a helaethrwydd ei 
ddrychfeddyliau ; yn symledd, cyflawnder, a grym 


| ymadrodd; ac yn urddasolrwydd, addasrwydd, 


a phwysigrwydd ei ddull. Fel aíhraw duwin- 
yddol yr oedd yr un mor enwog; yr oedd yn 
dra chyfarwydd yn ngweithion y tadau a'r duw- 
inyddion enwocaf, cynar a diweddar; yr oedd yn 
feirniad, ysgrythyrol da; a dylai pob myfyriwr 
mewn duwinyddiaeth fod yn meddu ei bregethau 
yn bum cyfrol. Ysgrifenodd hefyd “'Deithiau 
yn Lloegr Newydd, a Chaerefroc Newydd,” yn 
bedair cyfrol wythplyg; “ Buddugoliaeth Cana- 
an,” cân, un gyfrol deuddegplys; a thraethodyn 
ar “Niweidiau athronyddiaeth wrthgrediniol.'" 
Parhaodd y Dr. Dwight i gyflawni dyledswyddau 
ei sefyllfa, yn gystal fel sweinidog ac fel penog y 
coleg hyd nes ei fod yn 69 ; pan avr ol hir a blin gys- 
tudd, y bu farw, Ionawr 11, 18(7, Yr oedd anian 
wedi ei gynhysgaeddu ef a thalentau anghyffred- 


ac ymchwil, a'u cydio a hawddgarwch a chyson- 
deb mewn bywyd anghyoedd, ydynt yn ddiamheu 
yn teilyngu i'r Dr Dwight gael ei osod yn mhlith 


| y dynion enwocaf yn yr oes hon. Cafodd dwy 


gyfrol yehwanegol o bregethau y Dr. Dwight eu 
hailargraffu, yn wythplyg, yn Nghaerludd, 1828, 
DWYFOL, neu Dwywol, enw gwan yn dynodi 
rhyw beth perthynol i Dduw, megys, y gair 
dwyfol, gosodiad dwyfol, anfoniad dwyfol, gweith- 
rediad dwyfol, &c.; hefyd, rhywbeth rhagorol, 
rhyfedd, a fyddo yn ymddangos yn oruwchnatur- 
iol, ac uwchlaw gallu dynol i'w effeithio. 
DWYFOL AWDURDOD YR YSGRYTH- 
YRAU SANTAIDD, ymddengys hyn, yn 1, 


DWY 


66 


DWY : 


uu RINIOG — 


Oddiwrth brofion mewnol. Y mae delw y gweith- 
iwr ar ei waith, a'r awdwr ar ei lyfr; felly y mae 
amrywiol bethau yn y Beibl yn dangos yn eglur 
ei fod o Dduw; megys yn 1. Ei gynhwysiad. Y 
mae yn cynwys amlygiad o amrywiol bethau 
nad oedd neb ond Duw yn gwybod am danynt, 
ac o ganlyniad nas gallasai neb ond ei hunan eu 
datguddio. Yn mhÌith eraill gellir enwi hanes 
creadigaeth y byd—hanfodiad y duwdod yn dri 
o bersonau—cyfamod prynedigaeth rhwng y Tad 
a'r Mab—trefn yr iechydwriaeth, neu sefydliad 
grasol a thyagywyddol gyda golwg ar gadwedig- 
aeth dynion—yn nghyd â'r holl ragfynegiadau 
am bethau dyfodol, cynhwysedig yn yr ysgryth- 
yr. Yn y Beibl yr ydym yn cael amlygiad o'r 
hyn a fu cyn bod amser, o'r hyn a gymerodd ac 
a gymer le mewn amser, ac o'r hyn a fydd wedi 
i amser ddarfod. 2. Ardderchawgrwydd, syml- 
rwydd, ac eglurder eì ymadroddion. Am ardderch- 
awgrwydd gwel Ps.l.3; Esa. xl 12—17, &c. Yn 
ngwydd yr ysgrythyrau hyn a'u cyffelyb y mae 
araethyddiaeth y goreu o ddynion yn ymddangos 
yn wael a diflas. Am symlrwydd ac eglurder, 
gwel yr hanes ysgrythyrol, ac yn neillduol 
pregethau yr Arglwydd Iesu Grist. Y maehanes 
Joseph yn ddigyffelyb, a phregeth Crist ar y 
mynydd yn annileadwy. Anhawdd darllen y 
naill heb wylo, na'r llall heb deimlo. 8. Natur 
a thuedd eî ddatguddiedigaethau. Y maent oll 
yn santaidd, ac yn tueddu i santeiddrwydd, 
Pa amlaf y darllenir yr ysgrythyr, mwyaf y carir 
santeiddrwydd, ac y caseir pechod. Y rhai a 
edrychant ar ogoniant yr Arglwydd yn y drych 
hwn, anewidiri'r unrhyw ddelw o ogoniant ìogon- 
iant, megys gan ysbryd yr Arglwydd. Nid oes 
un tuedd yn ei hanesyddiaeth i lygru y meddwl 
puraidd, nac i glwyfo y gydwybod dyner. Gellir 
ei roddi yn nwylaw y plant a'r ieuenctyd heb 
ofni y canlyniad. Ei broffwydoliaethau ydynt 
yn cynwys naill ai rhagfynegiadau am ddinystr 
pechod, neu ddinystr pechaduriaid am bechod. 
Ei orchymynion ydynt yn gwahardd pob pechod, 
ac ynanogpob rhinwedd. Eifygythion ydynt wedi 
eu hanelu yn erbyn pechod yn unig. Ei addewid- 
ion ydynt naill ai o ras neu i ras. Ei athrawiaeth 
sydd yn ol duwioldeb, ac yn tueddu i'w chenhedlu 
a'i meithrin. 4. Perffeitirwydd ei gyfansoddiad, 
Cyfraith yr Arglwydd sydd berffaith. Nid oes 
ynddi na rhy fach na gormod. Y mae yn cynwys 
oll sy arnom angen eì wybod—oll a ddylem ei 
gredu—oll a ddylem ei wneuthur. Yr holl 
ysgrythyr sy wedi ei rhoddi gan ysbrydoliaeth 
Duw, acsydd fuddiol i athrawiaethu, i arghyoeddi, 
i geryddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder ; fel y 
byddo dyn Duw yn berffaith, (h. y., heb ddiffyg 
dim anhebgorol angenrheidiol arno, gyda golwg 
ar ffydd nac ymarferiad,) wedi ei berffeithio i 
bob gweithred dda.” 5. Cydgordiad eî amrywiol 
ranau a'u gilydd. Ymddengys grym y rheswm hwn 
pan ystyriom i'r ysgrythyr gael ei hysgrifenu gan 
wahanol bersonau, ar wahanol amserau, ac mewn 
gwahanol wledydd; ac nad oedd cyfleusderau 
ganddynt i ymgynghori â'u gilydd, nac ychwaith 
i gymharu eu hysgrifeniadau y naill â'r llall: o'r 
hyn leiaf amryw o honynt. Eto, mor fawr yw 
y cydgordiad, fel nad oes un anghysondeb, (oddi- 
gerth mewn ymddangosiad yn unig,) rhwng y 
naill ran o hono. a'r llall; ïe, fel y mae y naill 


ran yn egluro y llall, ac yn cyfiawnhau yr hen 
ddywediad, “ Mai yr ysgrythyr yw y deonglydd 
goreu o'r ysgrythyr.” Y mae holl ymdrechiadau 
ei elynion gwedi methu a llwyddo hyd yma, i 
brofi unrhyw anghysondeb gwirioneddol rhwng 
y naill rau o hono a'r llall, a diamheu y methant, 
gan eu bod wedi cael amser digonol at y gor- 
chwyl. 

Yn 2. Oddiwrth brofion allanol. Yn 1. Cymer- 
iad eì ysgrifenwyr. Rhaid mai dynion da, neu 
ddrwg oeddynt. Dynion drwg nis gallasant fod, 
gan fod yn anghredadwy y buasai y cyfryw yn 
cyfansoddi llyfr i'w heuogfarnu eu hunain—eu 
hegwyddorion, mesurau, a dybenion ; yn enwed- 
igol, pan ystyriom nad oedd ganddynt trwy hyny 
un sylfaen i ddysgwyl un fantais fydol; eithr yn 
hollol i'r gwrthwyneb. Dynion da gan hyny 
y rhaid eu bod ; ac fel y cyfryw yr oedd yn hollol 
analluadwy iddynt barhaui honi eu bod wedi 
derbyn eu cenadwri oddiwrth Dduw, a Duw 
erioed heb lefaru wrthynt. Heblaw hyny yr 
oedd eu gradd a'u sefyllfa yn y byd, o ran dysg- 
eidiaeth, awdurdod, a chyfoeth, yn gwneuthur 
yn hollol analluadwy iddynt i dwyllo llaweroedd, 
pe buasent yn chwenych hyny. Yn ol eu 
hegwyddorion a'u proffes eu hunain nid oedd 
ganddynt un fantais fydol i'w dysgwyl mewn 
canlyniad i'w llafur; ond yn hollol i'r gwrth- 
wyneb. Drachefn, y mae'r symlrwydd a'r eglur- 
der a welir yn eu hysgrifeniadau, yn dangos yn 
eglur nad oeddynt yn amcanu twyllo: ac yn wir 
pe buasent, eu bod yn cymeryd y llwybrannheb- 
ycafi lwyddo, Nid oeddynt yn eu twyllo eu 
hunain, oblegyd yr oedd ganddynt bob manteis- 
ion i wybod y gwirionedd yn mherthynas i 
sylwedd eu tystiolaeth, ac ni buont yn ol o'u 
defnyddio; canys yr oeddynt yn ddigon pell o 
fod yn hygoel, Ioan xx. 25. 

2. Y dystiolaeth y mae Duw wedi, ac yn ei 
ddwyn iddo, yn ngoruchwyliaeth ei ragluniaeth 
a'i ras. Y mae Duw yn dwyn tystiolaeth i air 
ei ras, yn 

“1. Drwy ofalu am dano, a'i gadw yn ddilwgr, 
yn ngwyneb ystryw a gelyniaeth uffern a'r byd. 
Ni bu llyfr erioed â chymaint o elynion a'r Beibl. 
Gwnaethpwyd llawer cynyg i'w ddifetha, a'i 
lygru; ond, O, ryfedd diriondeb rhagluniaeth, y 
mae yn gyflawn a dilwgr yn nwylaw miloedd y 
dydd heddyw; Dywedir i'r rabbiaid Iuddewaidd 
yn moreuddydd Cristionogaeth, gyfrif nid yn 
unig pob adnod, ond hefyd pob gair a llythyren 
yn yr Hen Destament, fel y buasai yn analluad- 
wy i'r Cristionogion, pe cynhygient, ychwanegu 
dim ato, na thynu dim oddiwrtho. Ac er mor 
anhyfryd ar amryw olygiadau, yw yr ystyriaeth 
fod cynifer o wahanol bleidiau yn y byd Crist- 
ionogol, eto y mae hyn yn cael ei oruwchlyw- 
odraethu gan Dduw, er dyogelu ei air rhag cael 
ei lygru, yn gystal ag er cynhyrfu ymchwil man- 
ylaidd i'w ystyr a'i gynhwysiad. Y mae yr holl 
bleidiau yn proffesu parch i'r Beibl, ac eu bod 
yn fynu eu hegwyddorion allan o hono ef: a phe 
cynhygiaiun o honynt wneuthur unrhyw gyf- 
newidiad yn y testyn dwyfol gyda golwg ar 
gadamhau ei hegwyddorion ei hun, buan y swnid 
yr alarwm gan y lleill, ac felly y gosodid rhwystr 
effeithiol i'r amcan uffernol. 

2. Drwy gyflawni ei broffwydoliaethau. Nid 


DWY 


367 


DYCH 


yw goruchwyliaethau anghyffredin rhagluniaeth 
amgen profion parhaus o ddwyfol ysbrydoliaeth 
y Beibl. Dilys yw na ddichon neb ond yr holl- 
Wybodol ragfynegu pethau i ddyfod; a hyny 
filoedd o flynyddoedd cyn iddynt ddygwydd. Y 
mae yn sicr fod y Beibl yn cynwys llawer o rag- 
fynegiadau am bethau i ddyfod, wedi eu gwneuth- 
ur ganoedd lawer o ffynyddoedd cyn iddynt 
ddygwydd. Y mae yrun mor eglur fod y pethau 
hyny, lawer o honynt, yn cael eu cyflawni yn 
llythyrenol, yn ngoruchwyliaeth rhagluniaeth, 
fel y rhagddywedwyd am danynt yn y Beibl. 
Beth yw hyn ond gwaith Duw yn dwyn tystiol- 
aeth i air ei ras? 

3. Drwy wyrthiau eglur ac anwadadwy; yrhai 


Ga gawsant eu cyflawni, nid mewn congl, ond yn | 


man amlaf y babloedd, lle nad allasai twyll, hud, 
lledrith, na hudoliaeth, gael eí arferyd, Heb. ii. 4. 
4. Drwy y defnydd y mae yn eì wneuthur o hono, 

i santeiddio, diwygio, a gwareiddio dynion. Gallu 
Duw ydyw hwn; ac y mae yn nerthol trwy 
' Dduwi fwrw cestyll anwybodaeth, anghredin- 
— iaeth, rhagfarn, annuwiaeth, ac anfoesoldeb i'r 
llawr; gan hyfryd gaethiwo pob meddwl i ufydd- 
dod Crist. Pwy a ddichon edrych ar wledydd 
paganaidd wedi eu gwareiddio, a'u prydferthu 
—arannuwiolion wedi gadael eu ffyrdd drygionus 
 adychwelyd at yr Arglwydd—ar gablwyr yn 
: weddiwyr —lladron yn onest—meddwon yn sobr 
" —godinebwyr yn ddiwair, a hyn oll wedi ei 
eífeithio trwy y gair, heb gyfaddef fod yn rhaid 
mai gair Duw ydyw? Heblaw hyny y mae gan 


filoedd dystiolaeth ynddyut eu hunain i'w ddwyfol | 


ysbrydoliaeth, Er nas gallant gywrain ymresymu 
dros ei ddwyfol awdurdod pe cyfarfyddent â 
gwrthgredwyr; eto teimlasant ei rinwedd, a 
gwyddant ei fod o Dduw. 

DWYSBIGIAD, (dwys-bigo,) avgyhoeddiad 
dwys a grymus, Act. ii. 37. mae y gair 
karayvvccw, (catanusso,) yn dynodi poeni, rhwygo, 
ac archolli yn fanylaidd, yn mhob rhan o'r galon; 
mal pe byddai yn cael ei gwanu ar unwaith a 
llawer o gleddyfau llymion, neu golynau gwen- 
wynig.— Leigh. 

Y mae dwysbigiad yn cynwys mwy na golyg- 
iadau cyffredin am bechod: y mae yn cynwys 
ystyriaeth ddwys, bwysig, a phoenus o'i Aanfod- 
iad, mawredd, euogrwydd, ac enbydrwydd. Y 
mae ei ddeiliad. nid yn unig yn canfod pechod 
yn dra phechadurus, ond hefyd yn ystyried ei hun 
yn gyflawn o euogrwydd a phob trueni. O gan- 
lyniad y mae mewn dychryn a thrallod mawr, 
yn nghylch ei sefyllfa a'i gyflwr, ac yn ymofyn 
betb i wneyd i fod yn gadwedig, gan ymwrthod 
a'i hen arferion, gan ymwasgu â dysgyblion 
Orist, ac ymarferyd â moddion gras a chyfryngau 
yriechydwriaeth. Yn y sefyllfa hon nid yw yn 
cael un esmwythder, ond yn cael ei argyhoeddi 
yn fwy-fwy nad oes dim a wnel yn gymeradwy 
ger bron Duw, ac nad. oes iddo un noddfa ond 
Crist a hwnw wedi ei groeshoelio. Herwydd 
hyn y mae yn gwaeddi, “ Arglwydd cadw, canys 
darfu am danaf;” gan ddymuno “ei gael yn 
Nghrist heb ei gyfiawnder ei hun, yr hwn sy o'r 
ddeddf, ond yr hwn sy trwy ffydd Crist, sef y 
cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd.” Fel hyn 
“y mae yn cael ei gyflawni o bob llawenydd 


a thangnefedd trwy gredu, ac yn cynhyddu mewn | 


gobaith, trwy nerth yr Ysbryd Glan.” Y cyfryw 
i raddau mwy neu lai yw teimladau pob un a 
ddwysbigwyd yn ei galon; er fod gwahaniaeth 
mawr rhwng llymder, poenusrwydd, effeithiau 
uniongyrchol, a pharhad yr arteithiau dwysbig- 
iadol, yn y naill a'r llall. Edr. Argyhoeddiad. 

DYBEN, (o dy a pen,) amcan golygiedig 
rhywun, neu ryw beth; hefyd terfyniad, neu 
ddiweddiad rhywbeth. Edr. Diben. 

DYBRYD, (dy-ryd,) enw gwan yn dynodi 
hagr, ffiaidd, gwael, neu anhyfryd. Fel hyn 
gelwir delw ddybryd ar agwedd hagr, hyll; cyf- 
lafn ddybryd ar weithred gywilyddus, ffiaidd, 
wael, ac anenwog; a. sain ddybryd ar lais afryw- 
iog, aflafar, ysgrechlyd, a chruglyd. 

DYCHAN, (o dya chan,) gogangerdd; cân 
wedi ei chyfansoddi er difrio rhywun; ac wedi ei 
gorlwytho o dafod drwg, geiriau amwys, serth- 
edd, ac ymadroddion fliaidd a halogedig. Trueni 
i'r awen gael ei darostwng erioed ìi gyflawni gor- 
chwyl mor wael, anenwog, a niweidiol. 

DYCHRYN, (o dy a crynu,) braw disymwth 
—ofn mawr, yn peri cryndod trwy yr holl gyf- 
ansoddiad. “'“Ofn a ddaeth arnaf, a dychryn, ac 
a wnaeth i'm holl esgyrn grynu,” Job. iv. 14. 
Edr. 4rswyd, Braw. 

DYCHWELIAD, (o dy a chwel, tro,) ym- 
chweliad, neu droedigaeth pechadur oddiwrth 
bechod, at Dduw, mewn ffydd ac edifeirwch. 

Y mae dychweliad yn gwahaniaethu oddiwrth 
adenedigaeth, fel y mae yr effaith yn gwahan- 
iaethu oddiwrth yr achos. Adenedigaeth yw yr 
achos, a dychweliad yw yr effaith sydd yn ei 
ganlyn. Yn y blaenaf y mae y pechadur yn 
ddyoddefol; ond yn yr olaf y mae yn weithredol 
Duw sydd yn aileni, ond dyn sydd yn dychwel- 
yd, Esa. lv. /; Act.iii, 19. Nid yw yr ysgry- 
thyrau sy'n priodoli y cyfnewidiad i Dduw, Jer. 
xxxi. 18; i Grist, Act, iii. 26; i'r gair, Ps. xix, 
7; ac i weinidogion yr efengyl, buci. 16, 17; 
Act. xxvi. 18; lago v. 19, 20; yn gwneuthur 
dim mewn gwirionedd yn erbyn hyn; canys nid 
darlunio y cyfnewidiad yn ei berthynas a'i deil- 
iad, y maent; eithr yn ei berthynas a'i achosion 
effeithiol a chyfryngol.. Duw yw ei awdwr; y 
gair yw y moddion; a gweinidogion yr efengyl 
yw yr offerynau cyffredin trwy ba rai y mae 
yn cael ei effeithio; ond y pechadur ei hun yw 
yr hwn sydd yn dychwelyd. 

Y mae dychweliad pechadur at Dduw i'w ys- 
tyried, naill ai yn wirioneddol neu ffugiol, neu 
ynte yn ddisymwth neu raddol. Y mae dy- 
chweliad gwirioneddol yn wirfoddol, Ps. cx. 8; 
hollol, 2 Cor. v. 17; a phenderfynol, Job xvii. 
9; Ps. cxix. 36; ond dychweliad ffugiol sydd 
orfodol, Ps. lxvi. 3; xxviii. 394—37; hanerog, 
Esa. xxix. 13; Ezec. xxxiii. al; Hos. vii. 8; 
a diflanedig, Hos. vi. 8. Dychweliad disymwth 
yn gyffredin yw dyehweliad pechaduriaid rhy- 
fygus ac anwybodus; ond dychweliad graddol 
yn gyflredin yw dychweliad dynion moesol a 
goleu ; ond nid ei ddull sy'n profi ei wirionedd, 
ond ei effeithiau a'i barhad. Yr oedd dychwel- 


| iad yr efnuch, Cornelius, Lydia, a_Thimotheus, 


mor gywir ag eiddo y tair mil, ceidwad y car- 
char, Saul o Tarsis, &c.; er nad oedd cyffelyb- 
rwydd rhyngddynt yn eu dull. 

Y mae dychweliad gwirioneddol yn rhagdybio 


DYDD 


68 DYF 


adenedigaeth, ac yn cynwys edifeirwch tuag at 
Dduw, a ffydd tuag at ein Harglwydd Iesu 
Grist. Yr arwyddion o hono ydynt, yn 1. Car- 
iad gwresog at Dduw, Ps. lxxiii. 25. 2. Hyf- 
rydwch yn ei bobl, Ioan xiii. 35. 3. Ymarfer- 
iad cyson a pharchus o'i ordinhadau, Ps. xxvii. 
4, 4. Ymorphwysiad ar ei addewidion, Ps. ix. 
10. 5. Hunanfíìeiddiad ac ymwrthodiad a'r byd, 
Job xliii. 5; Iago iv. 4. 6. Ymostyngiad i aw- 
durdod Duw, yn nghyd ag ufydd-dod ewyllys- 
gar a chyson i'w holl orchymynion, Math. vii. 
20. Edrych Adenedigaelh. 

DYCHYMYG, (o dy a cymyg,) yn briodol a 
arwydda y gyneddf neu y gallu hwnw o eiddo y 
meddwl, trwy yr hwn y mae yn ffurfio drych- 
feddyliau o'r pethau a gyflwynir o'i flaen trwy y 
synhwyrau corfforol; neu y gallu o adgofio a 
chrynhoi drychfeddyliau, ac o argraffu y rhai 
hyny mewn modd grymus ar ein meddyliau ein 
hunain, ac eiddo eraill. Dychymyg yw allwedd 
a chynhyrfydd myfyrdod, a'r hyn sydd yn 
gwneuthur yr ymarferfad yn felus a buddiol. Y 
mae y gyneddf hon, mewn llawer o'r hil ddynol 
yn fywiog a thra ffrwythlon; av yn alluog i gael 
ei chryfhau a'i gwrteithio i raddau mawr yn 
mhawb, trwy ymarferyd a moddion priodol, 
megys darllen, gwrando, ymddyddan, teithio, 
&c. Ond er mor fuddiol a hyfryd ydyw, dylid 
bod yn ofalus i'w ffrwyno pan y byddo yn tueddu 
i fyned dros derfynau gwirionedd a sobrwydd. 
Y mae y gair dychymyg hefyd yn cael ei arfer 
yn fynych am ddameg, neu ddrychfeddwl gwag 
a disail. 

DYDD, Llad. Dies, y gwrthwyneb i'r nos. Y 
mae amryw fath o ddyddiau; megys dydd na- 
turiol, dydd celfyddydol, dydd proffwydoliaethol, 
a dydd ffugurol, meu gymhariaethol. Dydd 
naturiol, yw pedair awr ar hugain, neu yr ys- 
baid o amser ag y byddo y ddaear yn (roi oddi- 
amgylch ei phegwn. Dydd celfyddydol, yw yr 
ysbaid o amser ag y mae yr haul uwchlaw 
y terfyngylch. _ Dydd proffwydoliaethol, yw 
blwyddyn. Dydd ffugurol neu gymhariaethol, 
yw unrhyw ystod o amser penodedig er cyflawni 
rhyw orchwyl arbenig, o drugaredd neu farn; 
neu ryw dymor addas i gyflawni rhyw waith, 
megys amser bywyd ac iechyd, ac yn neillduol 
amser yr efengyl, mewn cyferbyniad i amser y 
gyfraith Fosenaidd. Gelwir yr olaf yn aml y 
dydd hwnw, yn y Beibl. ; 

DYDD BRAWD, dydd y farn. 

DYDDIWR, (dydd, ) cylafareddwr, neu farn- 
wr rhwng dau, Job ix. 33. 

DYDDYMIANT, (dyddymu,) y weithred o 
ddyddymu unrhyw fod creuedig, neu o'i droi 
yn ddim. 

Golygiadau dynion yn nghylch y posiblrwydd 
a'r anmhosiblrwydd o ddyddymiant, ydynt wedi 
bod yn dra amrywiog. Yn ol rhai nid oes dim 
mor anhawdd; yn ol eraill nid oes dim mor 
hawdd. Bodolaeth, meddant hwy, sy gyflwr o 
drais, neu orfodaeth ; gan fod pob peth yn feu- 
nyddiol yn tueddu i ddychwelyd i'w ddyddym- 
dra cyntefig ; nid oes angen gallu i'w luddias 
rhag cymeryd lle; cymer le ei hun; ïe, y mae 
gallu anfeidrol yn angenrheidiol i'w luddias. 
Gyda golwg ar ddynolryw, y mae rheswm yn 
ymddangos yn ffafro eu dyddymiant; ond yr 


ysgrythyrau santaidd ydynt yn sicrhau mewn 
modd diamheuol na ddyddymir hwynt yn dra- 
gywydd, eithr y parhant i hanfodi mewn cyflwr 
dyfodol, Math. x. 28; Preg. xii. 7; Ioan v. 24; 
1 Thes. v. Í0 ; Math. xxv. 34, 41 ; Luc xvi. 22, 
28; 1 Cor. xv. Edrych Adgyfodiad, Enaid, 
Dinystrwyn. 

DYFAIS, Saes. device; ffrwyth dychymyg, 
neu ddyfal fyfyrdod, Edr. Dychymyg. 

DYFODIAD, (dyfod,) y weithred o ddyfod; 
dynesiad; tiriad yn rhyw le. 

DYFODIAD CRIST, yn ol yr ysgrythyrau 
sydd i'w ystyried, naill ai yn bersonol neu ddir- 
prwyol. Dyfodiad personol Crist yw, naill ai 
ei ddyfodiad yn nghyflawnder yr amser i'r byd 
mewn cnawd, i geisio ac i gadw yr hyn a goll- 
asid, Luc xix. 10; Ioan x. 10; neu ei ddyfod- 
iad mewn gogoniant y dydd olaf, ìi farnu y byd, 
Math. xxv. 81; Dat. xxii. 12, 20. Yn mher- 
thynas i'r dyfodiad blaenaf, gellir sylwi, yn l. 
Iddo gael eì ragfynegu yn brydlon. Dechreuwyd 
dywedyd am dano mor foreu a'r cwymp; â 
pharhawyd i ddywedyd tra parhaodd ysbryd 
proffwydoliaeth yn yr eglwys Iuddewig, sef hyd 
amser Malachi—400 mlynedd cyn Crist. Yr 
oedd rhywbeth newydd yn cael ei ragddywedyd 
yn mherthynas iddo gan bob proffwyd, y naill 
aroly llall. Mor fanol y mynegwyd am dano, 
fel nad gorchwyl anhawdd fyddai casglu darlun- 
iad cyflawn o waedoliaeth, genedigaeth, bywyd, 
marwolaeth, adgyfodiad, ac esgyniad Crist, alian 
o'r Hen Destament; ac fel yr oedd yn dra an- 
hawdd i'r Íuddewon beidio ei adnabod pan y 
daeth. Dywedwyd mai dyn, o had Abraham, o 
lwyth Juda, o dy a thylwyth Dafydd a fyddai; 
mai morwyn fyddai eì fam ; mai yn Bethlehem, 
yn amser yr ail deml, cyn i'r deyrnwialen ym- 
adael o Juda, y cawsai ei eni. Dangoswyd pa 
fath un o ran ei gymeriad a'i amgylchiadau a 
fyddai; a pha dderbyniad a thriniaeth a gawsai 
gan ddynion. 2. £4 amseru yn ddoeíh, “Yn 
nghyflawnder yr amser,” gyda golwg ar angen a 
dysgwyliad y byd a'r eglwys, y daeth Crist, Gal. 


iv. 4. Daeth pan yr oedd pawb a phob peth yn 
addfed i'w groesawu. Pe daethai yn gync, 
daethai yn rhy gynar; pe arosasai yn hwy, 


daethai yn rhy ddiweddar. 3. Ei gyflawni 
yn ddiesgeulus,. Daeth fel y rhagddywedwyd y 
deuai, ac yn y pryd. Y maewedidyfod! Dad- 
seinier y newydd trwy'r holl ddaear! Wele, 
cawsom y Messia, yr hwn y dywedodd Moses 
yn y gyfraith a'r proffwydi am dano; Iesu o 
Nazareth, mab Joseph. Rhaid ei fod wedi dy- 
fod, neu ynte na ddaw ; oblegyd y mae yr amser 
yr oedd ì ddyfod wedi myned heibio, a'r arwydd- 
ion wrth ba rai yr oeddid i adnabod ei ddyfodiad 
wedi pallu am byth. Rhaid mai Iesu o Naza- 
reth yw y gwir Fessia, gan nad yw nodau y gwir 
Fessia yn cytuno a neb arall ond ei hun. Pwy 
ond efe a anwyd o forwyn—a fu farw ac a ad- 
gyfododd y trydydd dydd, &c.? Gallem roddi 
heri bawb nodi un person, o ddechreuad am- 
ser hyd yn awr, yn yr hwn y cyflawnwyd yr holl 
bethau hyn ond ei hunan. Yn mherthynas i'w 
ddyfodiad ìi farnu y byd yn y dydd olaf, gellir 
sylwi y bydd hwnw yn 1. Yn ddisymwth ac an- 
nysgwyliadwy i laweroedd, Math. xxiv. 27, 44; 
Daf. xxii, 12, 20. 2, Yn ogoneddus, Math. xxv. 


DYN 


DYN 


91; Marc viii. 38. 3. Yn weledig i bawb, Math. 
xxv. 32; Dat. i. 7. 4. Yn ddychrynllyd i'r 
annuwiolion, eithr yn orfoleddus i'r saint, 2 Thes. 
i. 7—10. Ei ddyfodiad dirprwyol yw ei ddyfod- 
iad trwy gyfryngdod person, neu amgylchiad, 
i ymweled â dynion, ar ddyben arbenig yn 
ngoruchwyliaeth rhagluniaeth neu yn ngoruch- 
wyliaeth ei ras; megys ei ddyfodiad trwy gyf- 
ryngdod y lluoedd Rhufeinigi ddinystrio Jeru- 
salem, ac i dywallt barn ar y genedl Iuddewig, 
Math. xviv. 3; ei ddyfodiad trwy weinidogaeth 
yr efengyl, i gymell dynion i gymod â Duw, 2 
(Cor. v. 20; a'i ddyfodiad trwy weinidogaeth 
angau, i gyrchu ei bobl ato ei hun, Ioan xiv. 3. 

DYFYNIAD, (dyfyn,) adroddiad o ddywediad 
un arall, neu o waith rhyw awdwr er mwyn profi 
neu egluro rhyw fater a fyddo dan sylw. Ystyr 
gyntefig y gair yw gwysiad; ac y mae adroddiad 
o adnod o'r Beibl, neu ddernyn o waith rhyw 
awdwr da, er profi neu egluro rhyw bwnc o 
athrawiaeth, yn gyffelyb i wysiad tyst mewn 


cynghaws, er egluro neu brofi y ffaith mewn 


dadl. 
5 DYHUDDIANT, ( o dyhedd, neu dyhuddo,) 
“ cymod, iawn, heddychiad. Gwneuthur dyhudd- 
iant yw gwneyd iawn neu gymod dros bechod; 
a dyhuddo yw cymodi, heddychu. Edr. Cymod, 
Dyoddefaini. 
DYLED, rhwymedigaeth un i un arall. Y 
“ maedyled odrimath; sef masnachol, moesol, 
a chosbawl. Dyled fasnachol yw eiddo y pryn- 
wr i'r gwerthwr, a'r hwn a fenthyciodd i'r ech- 
wynwr; dyled foesol yw dyled o ufydd-dod, 
megys eiddo y mab i'r tad, y deiliad i'w frenin, 
a'r gwasi'w arglwydd; dyled gosbawl, yw dyled 
y troseddwr i'r llywodraeth. Y fath olaf o ddy- 
led yw pechod, Math, vi. 12. Y mae holl gre- 
aduriaid rhesymol Duw yn ddyledwyr moesol 
iddo; hyny yw, dan rwymau ufydd-dod i'w 
orchymynion, Gal. v. 3; a phob pechadur an- 
edifeiriol yn ddyledwr cosbawl; hyny yw, dan 
rwymau cosb, ac yn agored i'w dyoddef mewn 
canlyniad i'w feth-daliad o ufydd-dod i Dduw, 
fel ei gyfiawn lywydd. 

DYMUNIAD, neu DDYMUNIANT, awydd 
cryf, neu erfyniad taer am ryw beth. Y mae 
chwant a dymuniad yn gyfystyr: oddigerth bod 
yr olaf yn uniongyrchol yn golygu y meddwl, 
a'r blaenaf y coríf. Dymuniadau y galon, a 
chwantau y cnawd, ydynt ymadroddion cyffredin 
a phriodol; ond nid mor briodol fyddai dymun- 
iadau] y cnawd a chwantau y galon. Edrych 
Chwant. 

Un o enwau lluosog yr Arglwydd Iesu Grist, 
yw “* Dymuniant yr holl genhedloedd,” Hag. ii. 
7. Gelwir effelly, ysgatfydd, am fod rhai yn 
mysg yr holl genhedloedd yn ei ddymuno, cyn 
ac wedi ei ymddangosiad yn y cnawd ; ac hefyd, 
am y byddai i bawb o'r holl genhedloedd ei 
ddymuno, pe byddent yn ei wir adnabod. Y 
mae arnynt oll ei angen, ac y mae yn gyfryw 
ag sydd arnynt eisiau. 

DYN, Heb. js, yr olaf o greaduriaid Duw, 
a gorchestwaith y greadigaeth weledig, Gen. i. 
26,27, 28. Y mae yn gyfansoddedig o ddwy 
ran, sef coríf ac enaid—yn dal perthynas â dau 
fyd—ac yn cynwys ynddo ei hun grynodeb o'r 
greadigaeth ddefnyddiol ac ysbrydol. O ran 


ei gorff, y mae yn dal perthynas a'r greadigaeth 
weledig, ac yn cael ei wneuthur i fyny o'r pedair 
elfen ddefnyddiol, dwfr, tân, awyr, a daear. Fel 
hyn gall edrych ar y ddaear, a dywedyd, ti yw 
fy mam; ac ar yr abwydyn distadlaf ag sydd 
yn ymlwybro ar hyd-ddi, a dywedyd, fy mrawd 
a'm chwaer ydwyt. O ran ei enaid, ysbryd an- 
farwol ydyw ; a gall ddyrchafu ei olygon at or- 
sedd Ion, a galw fy nhad ar yr hwn sydd yn 
eistedd arni, a fy mrodyr ar yr ysbrydion ar- 
dderchog sydd yn ei bamgylchynu. Felly y mae 
yn cael ei alw yn grynodeb o'r greadigaeth—yn 
fyd bychan—yn ganol-ffordd o ddim i Dduw— 
ac yn ddolen gydiol amser a thragywyddoldeb. 

Y corff, yr hwn yw ty yr enaid—y blwch a'r 
hwn y mae wedi ei amguddio, sydd wedi ei lunio 
o bridd y dda'ar. Yn ei gyfansoddiad y mae 
doethineb a daioni Duw yn ymddysgleirio i 
raddau ìelaetb iawn. Y mae ei agwedd uniawn 
syth, gwasanaethgarwch ei amrywiol ranau, eu 
cyflead, eu hollol gyfartalwch i'w gilydd, yn nghyd 
a chywreinrwydd a pherffeithder eu cyfansodd- 
iad, yn eglur ddangos anfeidrol ddaioni, a mawr 
amryw ddoethineb Duw; a phan ystyriom mai 
pridd yw ei ddefnydd, nis gallwn lai na soddi 
mewn syndod, wrth fedd wl fod y pridd yn gwel- 
ed, yn clywed, yn íeimlo, yn archwaethu, 
yn symud, ac yn gweithredu! Nid rhyfedd 
i Dafydd ddywedyd, “'Clodforaf di; canys 
ofnadwy a rhyfedd y'm gwnaed; rhyfedd yw 
dy weithredoedd; a'm henaid a wyr hyny yn 
dda,” Ps. cxxxix. 14. 

O barth yr enaid, cafodd ei osod yn y corff, 
ar y cyntaf mewn modd digyfrwng gan Dduw; 
a'r un modd y mae yn cael ei roddi o hyd, Num. 
xvi. 22; xxvii. 16; Job xxxiv. 14; Esa. lvii. 
16; Preg. xii. 14; Heb. xii. 9. Rhoddi darlun- 
iad athronawl o ansawdd enaid sydd annichon- 
aâwy; ond gwyddom nad yw yn ddim ag y gell. 
ir ei weled a'r llygaid, na'i deimlo a'r dwylaw. 
Ysbryd anfarwol ydyw, yn medru meddwl, rhe- 
symu, barnu, ewyllysio, caru, dewis, a chofio, 
Yr enaid sydd yn codi dyn yn nghlorian bodol- 
iaeth uwchlaw yr anifeiliaid ; ac yn ei wneuthur 
yn addas ddeiliad cosb neu wobr mewn byd 
i ddyfod. 

Y mae undeb corff ac enaid yn agos a dirgel- 
aidd iawn. Mor agos ydyw, fel y mae y naill 
yn cydymdeimlo ac yn cyd-ddyoddefa'rllall; ac 
yn gyffredin yn cydweithredu! Nid cynt, yn 
aml, y mae yr enaid. yn meddwl nag y mae y 
coríf yn ysgogi! Mor rhyfedd ydyw, fel nad 
oes neb yn ei berffaith amgyffred ond yr hwn 
a'i ífurfiodd yn unig! 

Cafodd dyn ei greu ar y cyntaf yn ei gyflawn 
faintioli—ar lun a delw Duw—yn wryw ac yn 
fenyw; a chafodd arglwyddiaeth ar y creadur- 
iaid, a gorchymyn i ffrwytho ac amlhau, a llenwi 
y ddaear, Gen. i. 26, 27, 28... Wrth ddelw Duw 
ar ba un y cafodd dyn ei greu, y meddylir, nid 
ei ddelw naturiol, ond ei ddelw foesol, sef ei 
santeiddrwydd ; neu yn ngeiriau Paul, “ Gwy- 
bodaeth, cyfiawnder, a_ gwir santeiddrwydd,” 
Col.iii. 10; Eph.iv. 24. Felly gwnaeth Duw 
ddyn yn uniawn, Preg. vii. 29, heb un anmher- 
ffeithrwydd na llygredd yn ei gorff na'i enaid ; 
eithr â goleuni yn ei ddeall, ufydd-dod yn ei 
ewyllys, a phurdeb yn ei serchiadau, yr hwn 


DYN 


970 


DYN 


oedd yn cyfansoddi ei gyfiawnder gwreiddiol, yr 
hwn ydoedd yn gyffredinol, yn gystal gyda golwg 
ar ei ddeiliad, yr holl ddyn, a'i wrthrych, yr holl 
ddeddf. Gwnaethpwyd ef felly. Nid gwnaeth- 
pwyd ef yn gyntaf, ac yna gwnaethpwyd ef yn 
uniawn, neu ar ddelw Duw; ond cafodd ei 
wneuthur, neu ei preu yn uniawn. Yr oedd 
santeiddrwydd gan hyny yn gynhenid ynddo, 
neu yn gydgreuedig ag ef. Gan ei fod yn. ber- 
ffaith santaidd, yr oedd o angenrheidrwydd yn 
berffaith ddedwydd ; ac yn wrthrych o neillduol 
ofal a ffafr Duw, yr hwn aaeth i gyfamod bywyd 
ag ef, ar yr amod o berffaith ufydd-dod, nid yn 
unig i gyfraith natur argraffedig ar ei galon, ond 
hefyd i'r ddeddf bendant, yr hon a ychwanegwyd 
ati; sef ymgadw oddiwrth y ffrwyth gwahardd- 
edig, Gen. ii. 17. Mewn canlyniad i'w waith 
yn cadw hon yn berffaith dros ysbaid tymor ei 
brawf, gallasai ddysgwyl, tebygol, nid yn unig 
am barhad o'i ddedwyddwch presenol, ond hefyd 
am ychwanegiad ato, trwy ei drosglwyddiad i'r 
baradwys nefol. Yn ei sefyllfa gyntefig yr oedd 
y dyn cyntaf yn cynrychioli ei holl hiliogaeth ; 
ac yr oedd eu dedwyddwch neu eu hannedwydd- 
wch hwy, yn nghyd a'i eiddo personol ei hun, 
yn ymddibynu ar ei ufydd-dod ;neu ei anufydd- 
dod ef. Y mae ffaith yn gystal a Beibl yn eglur 
ddangos hyn. Dyn mewn anrhydedd nid aros- 
odd. Bwytaodd o'r ffrwyth gwaharddedig; coll- 
odd ei gyfiawnder gwreiddiol; cafodd ei ymddi- 
fadu o'i ddedwyddwch a'i freintiau; a dygodd 
ei hun a'i hiliogaeth dan farn condemniad; ac 
o'i ran ei hun, i sefyllfa anobeithiol. Ond ni 
chafodd ei adael gan Dduw yn ddiymgeledd, yn 
y cyflwr hwn o bechod a thrueni; ond trefnwyd 
a datguddiwyd ffordd effeithiol, a theilwng o 
Dduw, i'w wared ef, a chynifer o'i hiliogaeth a 
gofleidiant ac a gymeradwyant y drefn, o dan 
effeithiau annedwydd y cwymp, i'w hadferu i 
heddwch a ffafr eu creawdwr, ac yn y diwedd 
eu dwyn i'w berffaith a'i dragywyddol fwynhau. 
Y mae gan hyny yn y fuchedd hon mewn sefyll- 
fa obeithiol, yn ddeiliad dysgyblaeth, gyda golwg 
ar gyflwr i ddyfod—ac yn wrthrych cynhygion 
trugaredd a maddeuant, ar delerau rhesymol 
ffydd ac edifeirwch; ac yn y cyflwr dyfodol 
bydd yn ddedwydd neu annedwydd yn ol y dull 
yr ymddygo yn ngwyneb gwahanol oruchwyl- 
laethau rhagluniaeth a gras yn y bywyd hwn, 
Ioan v. 24—30 ; Rhuf. ii. 6—16. 

DYNDOD, (dyn,) y natur ddynol yn gyn- 
hwysedig o gorff ac enaid: y gwrthwyneb i'r 
duwdod. ; 

DYNDOD CRIST, dynoliaeth y cyfryngwr, 
yn cynhwys ei gorff dynol a'i enaid rhesymol: y 
gwrthwyneb i'w dduwdod. 

Cafodd athrawiaeth dyndod Crist ei gwadu gan 
Marcion, Apeies, Falentinus, ac amryw eraill o'r 
hereticiaid gynt. Ond bod Crist yn feddianol ar 
wir gorff dynol, ac nid agwedd corff yn unig, 
sydd amlwg oddiwrth dystiolaeth eglur ac an- 
wadadwy gair y gwirionedd, Esa. vii. 12; Luc 
xxiv, 99; Heb. ii. l4; Luci, 42; Phil.ii.7/, 8; 
Ioan i. 14; Heblaw hyny, bwytaodd, yfodd, 
cysgodd, cerddodd, gweithiodd, blinodd, ochen- 
eidiodd, gwaedodd, a bu farw ar y groes; yr hyn 
nid allasai wneuthur pena buasai yn feddianol 
ar gorff sylweddol. Yr oedd yn angenrheidiol 


ei fod yn feddianol ar goríf dynol, sylweddol, er 
cyflawni y bwriadau a'r proffwydoliaethau dwyfol, 
gyda golwg ar dywalltiad ei waed er ein iechyd- 
wriaeth, yr hyn nid allasai ei wneuthur ar y dyb- 
iaeth wrthwynebol. Y mae hefyd yr un mor eglur 
ei fod yn feddianol ar enaid rhesymol, gwahanol 
oddiwrth ei dduwdod. Heb hyn nid allasai drist- 
hau, gofidio, llawenhau, &c., fel y dywedir ei 
fod wedi gwneuthur. Ond y mae yn deilwng o 
sylw, er ei wneuthur yn gnawd, eto, mai yn 
nghyffelybiaeth cnawd pechadurus y gwnaeth- 
pwyd ef, Rhuf. viii. 9. Cymerodd ein natur i 
undeb âg ef ei hun, eto, ni chymerodd lygredd 
ein natur. Ond er i'r natur ddynol gael ei huno 
â'r ddwyfol yn ei berson ef, etoni chawsant eu 
cymysgu. Nid aeth y dyndod yn dduwdod, na'r 
duwdod yn ddyndod ; eithr arosasant, ac arosant 
byth yn wahanol. 

DYNDODIAID, enw a gymhwysir gan rai at 
ganlynwyr y Dr. Priestley, nid yn unig i'w 
gwahaniaethu oddiwrth bleidwyr ei briodol dduw- 
dod, ond hefyd i'w gwahaniaethu oddiwrth 
ganlynwyr Lelius, a Ffaustus  Socinus, y 
rhai a gredent athrawiaeth cenhedliad gwyrthiol 
a dihalog natur ddynol Crist yn mru gwyryf; ac 
a honent (yn neillduol yr olaf,) ei hawli radd 
is na'r Tad o addoliad crefyddol. Y Dr. Priestley, 
a'i ganlynwyr a ddywedant, ““mai dyn yn unig 
oedd Iesu Grist, mab Joseph a Mair, a'i fod yn 
naturiol mor ffaeledig ac agored i bechu (natur- 
ally as fallible and peccable, ) a Moses, neu ryw 
broffwyd arall.” Wedi ysgrifenu mor isel a hyn 
am Iesu Grist, nid rhyfedd, (fel y sylwa un,) ei 
fod yn diystyru awdurdod yr apostol Paul, yr 
hwn, fel y tybìa iddo ddangos sydd yn fynych 
yn rhesymu mewn modd adnmhenderfynol.— 
Priestley's Defence of Unilarianism, for 1806, pp. 
101—2. 

DYNGARWCH, gair cyfansawdd o dyn, a 
caru, yn arwyddo serch, neu gariad at ddynolryw 
yn gyffredinol. Y mae yn gyfystyr â'r Groeg 
philanthropia, ac yn cael eì gyfieithu cymwynas- 
garwch, Tit. ìii. 4, o'c hwn nid ydyw ond dul- 
weddiad. Y mae cymwynasgarwch yn golygu 
pob bodau bywiol, galluog o hyfrydwch neu 
boen, fel eì wrthrychau; ond dyngarwch sy yn 
golygu dynion yn unig fel ei wrthrychau, a 
phawb o'r rhai hyny yn ddiwahaniaeth. Fel hyn, 
y mae yn gwahaniaethu oddiwrth gyfeillgarwch, 
yn helaethrwydd ei wrthrychau, fel y mae cy- 
mwynasgarwch yr un modd yn gwahaniaethu 
oddiwrtho yntau. Gwrthrychau cyfeillgarwch , 
ydynt ychydig o ddynion; ond gwrthrychau 
dyngarwch yw dynion yn gyffredinol a diwahan- 
iaeth. Gellir darllen yr adnod gyfeiriedig uchod 
fel y canlyn: “' Eithr pan ymddangosodd. tirion- 
deb a dynserch Duw ein Hiachawdwr.” 

DYNOLRYW, ( dynol-rhyw,) yr holl hil ddynol 
mewn cyferbyniad i bob rhywiogaeth arall o 
greaduriaid. Yn mherthynas iddynt gellir 
sylwi yn 1. Eu bod oll yn un o ran eu 
gwaedoliaeth, Act. xvii. 26. 2. Eu bod yn 
gyffelyb o ran eu sefyllfa foesol wrth natur, 
Rhuf. iii. 9—12, 23. 3. Eu bod yn lluosog o 
ran rhifedi, Gen. xvii. 2; xxii. 17. 4. Eu bod 
yn gwahaniaethu yn ddirfawr o ran eu hoedran, 
maintioli, grym eu cynheddfau, amgylchiadau, 
manteision, preswylfeydd, lliwiau, ieithoedd, 


DYR 


971 


DYS 


arferion, cyflyrau, a chymeriadau. Y mae Lin- 
naeus a Butfon yn dosbarthu dynolryw yn chwech 
dosbarth. Yn 1. Cyfaneddwyr y tiriogaethau 
pegynol, sef trigolion Lapland, yr Indiaid Es- 
cwimoesaidd, y Tartariaid Samoiedaidd, trigolion 
Nova Zembla, y Barandianiaid, trigolion Green- 
land, a brodorion Kawtscatka. Gwynebau y 
rhai'n ydynt fawrion a llydain—eu trwynau yn 
wastad a byrion—eu llygaid yn llwyd-felynion 
yn troi ar y du—esgyrn eu gruddiau yn dra 
uchel, a'u safnau yn fawrion—eu gwefusau yn 
dewion, ac yn troi allan—eu lleisiau yn fain a 
gwichiol, a'u lliw yn ddu-las—eu corffolaeth yn 
fyr, heb fod yn gyffredin uwchlaw pedair troed- 
fedd, nac un amser uwchlaw pump. Y maent 
yn anwybodus, hurt, a choel-grefyddol. 2. Y 
rhyw Dartaraidd, yn cynwys trigolion China a 
Japan. Gwynebau y rhai hyn ydynt lydain a 
rhyehog, hyd yn nod yn eu bhieuenctyd—eu 
trwynau yn fyrion a llydain—eu llygaid yn fych- 
ain—esgyrn eu gruddiau yn uchel—eu danedd 


” yn fawrion—eu lliw yn wineu— eu gwallt yn ddu. 


8. Trigolion India, neu Asia ddeheuol. Y rhai 
hyn, o ran agweddiad eu cyrff yn gyffredin ydynt 
' feinion, hirion, ac uniawnsyth, Eu trwynau 
gan mwyaf ydyntgrwca. Y maentyn ddioglyd, 
ymostyngol, llwfr, ac anwraidd. 4. Yr Affric- 
- aniaid. Y rhai hyn ydynt dduon eu crwyn. eu 
- gwallt sy fyr a chrychiog—eu barfau yn llwyd- 


—' ion neu wynion—eu trwynau ynllydain a byrion 


—eu gwefusau yn dewion, a'u danedd cyn wyned 
a'rifori. Hyd yn ddiweddar prynid, gwerthid, 
a !hrinid hwynt feì anifeiliaid, a hyny gan Grist- 
ionogion Europ a Phrydain! ô. Brodorion 
America. Y rhaihyn ydynt oliw y copr—eu 
gwallt yn ddu, tew, a llathraidd—eu trwynau yn 
llydain—cesgyrn eu gruddiau yn uchel, a'u llygaid 
yn fychain. 6. Trigolion Europ. Nid oes angen 
darlunio agwedd gorfforol y rhai hyn, gan eu 
bod yn adnabyddus i'r darllenydd. Yn mhlith 
y rhai hyn cyfrifir y Brytaniaid yn rhagori oran 
eu prydferthwch. Ond eto rhaid cyfaddef mai 
gwyn y gwel y fran ei chyw. 

DYRCHAFIAD, (dyrchafu,) y gwrthwyneb 
i ddarostyngiad: codiad neu esgyniad, o radd is 
i radd uwch. 

DYRCHAFIAD CRIST, sefyllfa gynddrych- 
iol y cyfryngwr, ar ddeheulaw y mawredd yn y 
goruwchleoedd. Yn mherthynas iddo gellir sylwi, 
yn l. Ei fod yn rhagdybied ei ddarostyngiad yn 
ei ganlyn, ac yn gyferbyniol iddo, Eph.iv. 9, 10. 
2. Ei fod yn cynwys ei adgyfodiad —ei esgyniad 
— ei eisteddiad ar ddeheulaw y Tad—ei dderbyn- 
iad o bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear— 
a'i sefydliad yn farnwr byw ameirw, Ioan v. 22; 
Math. xxviii. 18. Ps. lviii. 18; Eph. iv. 8. 3. Ei fod 
yn ucheliawn. Y mae wediei dra-ddyrchafu o 
ran lle, sefyllfa, awdurdod, urddas, a pharch, 
Phil. ii.9—l1. 4. Eiifod yn deilwng a chyfiawn, 
Phil. ii. 8, 9; Dat. v. 12. Gwobr ei ddarostyng- 
iad ydyw ; ac y mae ganddo gyfiawn hawl ynddo 
fel y cyfryw. 5. Ei fod yn anrhydeddus a rheol- 
aidd. “Duw a'i tra dyrchafodd” ef, Phil, ii. 9. 


Darostyngodd ei hun; ond tra dyrchafwyd ef 
gan Dduw. 6. Eifod yn hollol a thragywyddol, 
ye ìi. 32, 33. Edr. Adyyfodiad, a Darostyngiad 

'rist. 

DYSGEIDIAETH, (dysg,) cyfarwydd-deb, 
neu fedrusrwydd, mewn unrhyw wybodaeth, 
wedi ei gyrhaeddyd trwy fyfyrdod, addysg, sylw, 
&c. Dosbartbir dysgeidiaeth i ddwyfol a dynol. 
Dwyfol ddysgeidiaeth yw yr hon y mae Duw yn 
wrthrych iddi; ac a gyrhaeddir trwy gyfryngdod 
gweithredoedd a_ gair Duw, yn nghyd â dylan- 
wadau grasol yr ysbryd santaidd, yn llwybr 
myfyrdod a gweddi. Dynol ddysgeidiaeth yw 
yr hon a olyga y pethau a berthynant i ddyn, 
megys iieithoedd, celfyddydau, &c.; ac a gyr- 
haeddir trwy offerynoliaeth myfyrdod a dynol 
addysg. Y mae y ddwy yn fuddiol ac angen- 
rheidiol; ac i raddau mawr yn wasanaethgar y 
naill i'r llall; er fod y flaenaf yn rhagori ar yr 
olaf i raddau annirnadwy, yn gystal yn ei heffeith- 
iau iachusol, a'i gwrthrych goruchel. Y mae 
cynydd yr olaf yn ymddibynu i raddau mawr, 
yn mhob oes a gwlad ar gynydd y flaenaf; ac y 
mae yr olaf yn ei thro yn gwneuthur llawcr 
tuag at helaethiad achynydd y flaenaf yn y byd. 
““ Esboniadau defnyddiol yr ysgrythyrau —di- 
fyniadau sobr a synwyrlawn-y datguddiad dwy- 
fol—a darluniadau ffyddlon Cristionogaeth bur a 
dihalog, ydynt weithion dynion dysgedig, call, a 
llafurus.” Ond er hyn oll nid oes dim. yn fwy 
cyffredin, na bod dynion anwybodus yn ystyried 
dysgeidiaeth fel peth hollol ddiwerth mewn cref- 
ydd; ac y mae yn rhyfeddach eilwaith, fod rhai 
a gyfenwant eu hunain yn bregethwyr, yn cofleid- 
io yr un tybiau !| Wrth y cyfryw nid oes genym 
ond adrodd yr hyn a ddywedwyd unwaith gan 
weinidog parchus ar achlysur cyhoedd ; sef, “ Pe 
buasai pawb mor annysgedig ag oeddynt hwy, 
na buasai un testun, ar bwys yr hwn y gallasent 
hwy ddangos eu hanwybodaeth.” 

Fel y mae dynol ddysgeidiaeth yn wasanaeth- 
gar i grefydd, felly y mae crefydd, neu ddwyfol 
ddysgeidiaeth, yn noddol a meithrinol iddi 
hithau. “I bwy ŷr ydym yn ddyledwyr am 
ejn gwybodaeth o henafìaeth, ac am bob peth a 
gyfenwir yn athronyddiaeth?—I'r Cristionogion. 
I bwy am ieithaduron, a geiriaduron yr ieithoedd 
dysgedig ? —I'r Cristionogion. _ I bwy am amser- 
yddiaeth, a pharhad hanesyddiaeth dros amryw 
ganrifoedd ?—I Gristionogion. I bwy am gysod- 
au rhesymol o foesoldeb, a gwelliadau mewn 
athronyddiaeth naturiol, a chymhwysiad y dar- 
ganfodiadau hyn at ddybenion crefyddol?—I 
Gristionogion. I bwy am ymchwiliadau ar- 
ddansoddol wedi eu herlyn cyn belled ag y 
goddef y pwnc?—I Gristionogion. I bwy, am 
reolau moesol, i'w cadw gan genhedloedd yn 
amser rhyfel a heddwch?—I Gristionogion. I 
bwy am ddeddfoliaeth (jurisprudence) a gwybod- 
aeth wladwriaethol, ac am sefydlu ìawnderau 
deiliaid, yn gystal gwladol a chrefyddol, ar syl- 
faen briodol?—I Gristionogion, I bwy am y 
diwygiad?—I Gristionogion, 


E. 


EBADIAID, (gweision Duw) Cristionogion Ar- 
abaidd, a sefydlasant yn Hirah, (tref yn Irac,) 
yn nghyd â'i chymydogaethau, lle yr adeiladas- 
ant fwthod, ac y ífurfiasant bentrefi, i'r dyben i 
fwynhau rhyddid crefyddol. hh 

EBION, sylfaenwr tybiedig yr Ebioniaid, gyda 
golwg ar yr hwn y dadleuwyd yn fynych pa un 
ai bod y fath berson wedi bod erioed ai peidio; 
gan fod rhai yn tarddu enw y blaid oddiwrth y 
gair Heb. pas (Ebion,) yr hwn a arwydda 
dlodi, am fod yr Ebioniaid yn proffesu canlyn y 
cyngristionogion, y rhai a werthasant eu medd- 
ianau, ac a_gofleidiasant dlodi; ac am fod eu 
gwrthwynebwyr yn cymhwyso yr enw hwn atynt 
mewn ffordd o ddirmyg, o herwydd “odi eu 
hathrawiaeth, a'u tybiau gwael am Grist. Ond 
wedi y cwbl tybia y Dr. Burton nad yw mewn 
un modd yn annhebygol fod y fath berson ag 
Ebion yn hanfodi; ac os nad un o ddysgyblion 
Cerinthus ydoedd, ei fod yn cydoesi ag ef. Gellir 
ameu pa un a gyhoeddodd ei athrawiaethau yn 
Rhufain a Cyprus, fel y dywed Epiphanius, ai 
peidio; ond nid oes un ddadl na ddarfu iddo eu 
. faenu yn Asia, a chymydogaeth Ephesus. Er ei 
fod ef a Cerinthius, yn cael eu cyfrif fel blaenor- 
iaid dwy blaid wahanol, eto nid yw yn ymddangos 
fod nemawr o wahaniaeth barn rhyngddynt. 

EBIONIAID, plaid grefyddol yn yr ail neu y 
drydedd ganrif. Pa un a gymerasant hwy eu 
henw oddiwrth Ebion, eu sylfaenwr íybiawl, neu 
oddiwrth y gair Heb. bion, (tlodi,) a hyny 
oblegyd eu bod yn ffugio dynwared Crist mewn 
tlodi; neu ynte a gafodd ei gymhwyso atynt 
mewn ffordd. o ddirmyg gan eu gelynion, o her- 
wydd eu bod yn cael eu cyfansoddi o'r radd iselaf 
o ddynion, sy anhawdd ei benderfynu; ond 
dywed y Dr. Horsley fod y gair yn cael ei arfer- 
yd mewn ystyr wahanol, ac anmhenodol. Arferid 
ef weithiau fel cyfenwad arbenig y pleidiau hyny 
a wadent dduwdod a chenhedliad gorawchnatur- 
iol Crist. Brydiau eraill yr oedd yn cymeryd i 
mewn blaid arall ag oedd yn caniatau y cenhedl- 
iad gwyrthiol, eithr yn gwadu eì dduwdod, ac 
yn ameu ei raghanfodiad; ac o'r diwedd y Naz- 
arcaid, cyfeiliornad y rhai ydoedd yn gynhwys- 
edig mewn gerwindeb coelgrefyddol, yn hytrach 
nag mewn tybiau adwythig yn nghylch barnau 
y ffydd. h 

Y mae y Dr. Priestley, (am y chwenychai ar- 
ddelwi yr Ebioniaid fel undodiaid Iuddewig,) yn 
ystyried y cyn-Nazarcaid, (h.y., y dychweledigion 
Iuddewaidd,)y gwir Ebioniaid ; gan haeru eu bod 
yn cael eu galw yn Nazareniaid, oddiwrth eu 
hymlyniad wrth Iesu o Nazareth, ac yn Ebioniaid 
oddiwrth eu cyflwr tlawd a gwael, yno debyg 
fel y gelwid rhai o'r diwygwyr yn fegeriaid, neu 
gardotwyr. Ar awdurdod Origen ac Epiphanius 
y mae efe yn cynyg profi mai yr un rhai a olygir 
dan y ddau gyfenwad; a'u bod yn gwahaniaethu, 
fel y Sosiniaid, yn unig yn nghylch ffaith y 
cenhedliad gwyrthiol; ac hefyd fel y mae efe yn 
sicrhau nad oedd y naill na'r llall o honynt yn 
cael eu cyfrif yn hereticiaid gan neb o ysgrifen- 
wyr y ddwy ganrif gyntaf. Ond y mae hyn wedi 
cael eì wrthbrofi gan y Dr. Horsley, yr hwn sy 


yn sicrhau na chafodd y cyfenwad Nazareniaid, 
eì gymhwyso at un blaid arbenig o Gristionogion, 
yn flaenorol i ddinystr penderfynol Jerusalem 
gan Adrian; er fod Cristionogion yn gyffredinol 
yn cael eu cyfenwi felly gan Iuddewon a pha- 
ganiaid, oddiwrth gartrefle cyntefig eu hathraw, 
Math.ii. 23; Act. x. ô8. 

Caniateir, pa fodd bynag, mai plaid yn yr ail 
ganrif oedd yr Ebioniaid—eu bod yn undodiaid 
yn yr un ystyr a'r Dr. Priestley—bod rhai o 
honynt yn dwyn mawr gyffelyblrwydd iddo ef, 
er fod eraill o honynt yn cymysgu defodau 
Moses âg eiddo Crist, ac felly yn fath o Gristion- 
ogion Iuddewaidd; ac mai oddiwrth yr amgylch- 
iad hwn y cawsant eu camgymeryd am ddysgybl- 
ion Crist.—“' Y rhai hyny, medd Dr. Semler, a 
gadwent y defodau Mosenaidd yn fanylaidd, a'r 
rhai oeddyut yn dra lluosog yn Palestina, a gyf- 
enwir yn gyffredinol yn Ebioniaid a Nazareniaid. 
Rhai a dybiant na ddylent gael eu cyfrif yn gyf- 
eiliornwyr; eraill a fynant eu bod yn uno mewn 
athrawiaeth, eithr yn gwahaniaethu mewn enw ; 
eraill a'u cyflêant yn yr ail ganrif. Ond nid yw 
o fawr bwys pa un a wahaniaethir yr Ebioniaid 
a'r Nazareniaid neu beidio; gan fod yn sicr fod y 
ddwy blaid yn gafaelyd yngaeth yn y defodau 
Iuddewig, ac yn gogwyddo yn hytrach at yr Íudd- 
ewon na'r cenhedloedd; cr eu bod yn caniatau 
dwyfol anfoniad Crist, mewn ystyr isel, fel y 
Messia. addawedig. Yr Ebioniaid a ystyrient 
athrawiaeth Paul fel diofryd beth.” Dr. Pye 
Smith, cyfieithydd y dyfyniad blaenorol, sydd 
yn ychwanegu: “'Y fath, fel y tybir, ar seiliau 
rhesymol, oedd tarddiad undodiaeth; plentyn 
Iuddewaeth wedi ei chamgymeryd, a Christion- 
ogaeth wedi ei derbyn mewn modd. d»ghyflawn.” 
See Smuh's Scriplure Testimony to the Messiah, 
vol ìi. pp. 488—9. _ Priestley & Horsley's Con- 
troversial Tracts, 9vo. 

. ECTH ESIS, (ex0ecte,) ordinhad yr ymerawd- 
wr Heraclius, er terfynu y ddadl Entychaidd, 
(rwy warafun ymchwil yn ei chylch. Cafodd eî 
derbyn gan yr eglwys ddwyreiniol, eithr eì gwrth- 
od gan yr un orllewinol. 

ECHWYN, (cwyn,) benthyg. Edr. Benthyg. 

EDFRYDIAD, (edfryd,) adferiad. Edrych 
Adferiad. 

EDIFEIRIOLION, (edifar,) brawdoliaethau 
crefyddol yn mhlith y pabyddion, o'r ddau ryw. 
Y rhai gwrywaidd a wahaniaethir trwy liw eu 
gwisgoedd, gwynion, duon, gleision, &c. Yr 
edifeiriolion duon a sefydlwyd yn 1488, ac agyf- 
enwid Brodyr Trugaredd. Aent gyda throsedd- 
wyr condemniedig i le y dienyddiad, gan ganu 
o'u blaen y saith salm edifeiriol. Yr edifeiriol. 
ion benywaidd gan mwyaf ydynt buteiniaid di- 
wygiedig, megys Edifeiriolion St. Magdalen. yn 
Paris a Marseiles; Dychweledigion Iesu yn 
Seville, &c. 

EDIFEIRWCH, (edifar,) galar am bechod, 
yn cyfodi oddiar argyhoeddiad o hono, a chas- 
ineb ato, ac yn cael ei gymdeithasu â chyfaddefiad 
o hono; hunan euogfarniad a bunan ffieiddiad 
o'i herwydd; ymadawiad ag ef; yn nghyd a 
hollol benderfyniad meddwl i beidio a'i adgyf- 


EDI 


973 


EDI 


lawni; eithr i ymddwyn yn gwbl yn y gwrth- 
wyneb. 

Y mae edifeirwch bob amser yn rhagdybio 
pechod; oblegyd lle nad oes pechod nid oes ang- 
en edifeirwch. Pechaduriaid yn unig sydd yn 
alluog o hono, ac yn cael eu galw ganddo, 
Herwydd hyn dywedai Crist, “Ni ddaethum i 
alw rhai cyfiawn, ond pechaduriaid i edifeirwch,” 
Math.ix.13. Am bawb eraill gellir dywedyd, 
““ Nid rhaid iddynt wrth edifeirwch,” Luc xv. 7. 

Y mae gwir edifeirwch yn cynwys, yn l. Ar- 
gyhoeddiad o bechod yn eì hanfodiad a'i ddrygedd. 
Herwydd hyn dywed Ephraim, “ Wedi i mi wy- 
bod mi a darewais fy morddwyd ; mi a gywilydd- 
iwyd, ac a waradwyddwyd hefyd, am imi ddwyn 
gwarth fy ieuenctyd,” Jer. xxxi. 19. Heb ar- 
gyhoeddiad annichonadwy i neb edifarhau; a'r 
achos uniongyrchol o anedifeirwch bob amser, 
yw anwybodaeth o hanfodiad y bai, neu anys- 
tyriaeth o'i ddrygedd. Y mae'r enw cadarn 
melianoia, a gyfieithir edifeirwch, yn arwyddo 
newidiad meddwl; ac y mae newidiad meddwl 
yn rhagdybio argyhoeddiad; oblegyd y mae yn 
annichonadwy i neb newid ei feddwl, heb ei 
argyhoeddi o gyfeiliornad ei feddwl blaenorol. 
Y mae gan y gwir edifeiriol feddwl newydd bron 
am bob peth, yn neillduol am bechod. Gynt 
(os oedd yn ymwybodol o'i hanfodiad) ystyriai 
ef yn ddrwg bach; ond yn awr y mae yn ei gyf- 
rif yn dra phechadurus, Rhuf. vii. 13. 2. Cds- 
imeb ato, Ps. cxix. 104... Heb hyn, er cael ar- 
gyhoeddiad o'i hanfodiad a'i ddrygedd, ni alerir 
o'i herwydd, ac nis gadewir ef, o'r hyn leiaf yn 
wirfoddol, hollol, a phenderfynol. Hyn yw 
achos cymhelliadol gwir edifeirwch, er mai ar- 
gyhoeddiad yw yr achos uniongyrchol a chyf- 
ryngol o hono; a yn hefyd sydd yn ei wahan- 
iaethu oddiwrth edifeirwch ffugiol neu ddeddfol 
—yn ei wneuthur yn rhinweddol ynddo ei hun 
—yn hyfryd i'w ddeiliad—ae yn gymeradwy 
aderbyniol gan chwiliwr y galon. Heb Ayn, 
er pob peth ni etyb ddyben, ac nis cymeradwyir 
ef. 3. Galar o'i blegyd. Yn hyn yn benaf y 
mae edifeirwch yn gynwysedig; ac nid yw y 
pethau eraill cysylltiedig ag ef yn briodol ond eì 
ragflaenorion, neu ei ganlyniedyddion. Herwydd 
hyny y mae y ferf metamelomai a_ gyfieithir edi- 
Jarhau, yn arwyddo bod yn bryderus neu ofid- 
us. Ond dir svlwi, fod y galar sydd yn cyfan- 
soddi gwir edifeirwch, nid yn unig yn ddiragrith, 
ond hefyd yn golygu pechod ynddo ei hun fel ei 
wrthrych blaenaf, a Duw fel ei wrthrych penaf; 
neu mewn geiriau eraill, nad yw galar yr enaid 
gwir edifeiriol yn terfynu arno ef ei hun, fel y 
gwrthrych ô/aenaf a phenaf o hono, eithr ar bech- 
od ac ar Dduw. Galaru, nid o'i blegyd ei hun 
fel dyoddefydd, y mae y gwir edifeiriolwr yn 
flaenaf a phenaf; ond oblegyd iddo fod yn euog 
o gyflawni peth mor ddrwg ag yw pechod, ac 
felly iddo ddigio bôd mor dirion a haelionus ag 
yw Duw, 2 Cor. vii. 10, 11; Sech. xii. 10—14. 
Fel hyn y mae ei alar ef yn gwahaniaethu yn 
ddirfawr oddiwrth eiddo yr holl ddeddfolion a'r 
ffug edifeiriolwyr sydd yn hanfodi. 4. Oyfadd- 
efiad rhydd, cyflawn, a neillduol o hono. Iaith 
gynhenid edifeirwch yw cyfaddefiad, Ps. xxxii. 
5. Nid ei ddirgymell i gyfaddef y mae y gwir 


edifeiriol yn gael, eithr y mae yn gwneuthur 


A 


hyny o hono ei hun yn ewyllysgar. Nid darn- 
guddio eì bechod y mae; ond can belled y gwyr 
am dano y mae yn cyfaddef y cwbl. Nid yw 
ychwaith yn ymfoddloni ar gyfaddef ei bechod yn 
y cyfanswm; eithr y mae yn ei gyffesiadau yn 
aros gyda galar ar bechodau arbenig, Ps. li. 3, 
4,5. 5. Hunan euogfarniad a hunan ffieiddiad 
o'i herwydd. Gyda'r mab afradlon, y mae yr 
enaid gwir edifeiriol yn dywedyd, ““ Pechais yn 
erbyn y nef, ac o'th flaen dithau; ac mwyach 
nid wyf deilwng i'm galw yn fabi ti, —gyda 
Daniel, “I ti, Arglwydd, y perthyn cyfiawnder, 
ond i mi gywilydd wyneb,” —a chyda Job, “ Y 
mae yn ffiaidd genyf fi fy hun ; ac yr ydwyf yn 
edifarhau mewn llwch a lludw.” Fel hyn y 
mae yn cyfiawnhau Duw, ac yn euogfarnu ei 
hun. Nid yw yn beio neb ond ei hun, nac mewn 
un gradd yn ceisio ymesgusodi. 6. Ymadawiad 
gwirfoddol, hollol, a phenderfynol ag ef. Iaith 
calon y dyn gwir edifeiriol yw, ““ Heblaw a welaf, 
dysg di fi; os gwnaethum anwiredd, ni wnaf fi 
mwy.” Job xliv. 92. Tra y mae rhaî yn ymad- 
ael a'u pechodau o orfod mewn rhan, dros dy- 
mor, ac yn dychwelyd i'w adgyflawni drachefn, 
y mae efe yn ymadael ag ef yn wirfoddol, yn 
ymwrthod ag efyn hollol, a thrwy gymorth gras 
yn benderfynol i beidio ei gyflawni mwy. Y 
mae yn casau pob gau lwybr; ac o herwydd 
hyny nid oes perygl iddo aros yn un o honynt, 
na dychwelyd iddynt mwy. 7. Penderfyniad 
i ymddwyn yn hollol yn y gwrthwyneb. Rhaid 
““ dysgu gwneuthur daioni,” yn gystala “pheidio 
gwneuthur drwg,” Esa. i. 16, 17. Rhaid 
“byw yn sobr, yn gyfiawn, ac yn dduwiol, yn 
y byd sydd yr awr hon,” yn gystal a “gwadu 
annuwioldeb a chwantau bydol,” Tit. ii. 12. 
Heb hyn y mae ycwbl ynofera difudd; oblegyd 
dyma ddyben eithaf edifeirwch... At hyn y 
mae yn tueddu, ac yn hyn y mae yn ter- 
fynu, Hyn yw “dwyn ffrwythau addas i 
edifeirwch,” Math. iii. 8; ac heb hyn, nis 
dichon eì fod yn gywir; ac os na fydd yn gywir, 
nis gall fod yn dderbyniol gan Dduw; ac os. na 
fydd yn dderbyniol ganddo ef, ni all fod yn wir 
fuddiol i'w ddeiliad. 

Yn mherthynas i'r angenrheidrwydd o edifeir- 
wch, gellir sylwi, Nad ydyw yn angenrheid- 
ìol yn l. J dueddu. Duw i faddeu. Y mae Duw 
yn anfeidrol drugarog; ac nid yw yn cal ei 
effeithio i ddangos trugaredd i'r cuog gan ddim 
o'r tu allan iddo ei hun. Byddai meddwl yn y 
gwrthwyneb yn ddirmyg ar ei anfeidrol ber- 
ffeithrwydd. 2. Fw rwymoi faddeu, neu mewn 
geiriau eraill, ì haeddu neu deilyngu maddeuant. 
Byddai meddwl hyny, nid yn unig yn anghytun- 
ol a rhadlonrwydd y fndith, ond hefyd yn 
gwrthryfela yn erbyn penarglwyddiaeth Duw yn 
y gweinyddiad o honi, ac yn cymeryd yma'th 
bob sylfaen diolchgarwch iddo oddiwrthym am 
dani, mewn canlyniad i'n gwaith yn ei derbyn. 
Ond er nad ydyw edifeirwch yn angenrheidiol 
er tueddu Duw i dosturio, nac er ei rwymo i 
drugarhau, eto y mae yn angenrheidiol, yn 1. 
Er addasu y troseddwr î dderbyn maddeuant ac 
iechydwriaeth. Heb edifeirwch byddai i'r pech- 
adur barhau yn bechadur o hyd—yn elyn i Dduw 
ac i santaidd ddedwyddwch y nef. lIeb gasau 
pechod, yn ol ansawdd pethau byddai yn anni- 


EDL 8 


4 EDR 


>————  —-——-—-—-—-—-————... Ŵ ŴŴ Ŵ—  ' S Ss 


chonadwy iddo ymwrthod ag ef—iddo garu a 
gweithredu santeiddrwydd — iddo archwaethu 
dedwyddyd y nef, neu chwenychu cyfeillach 
bedau rhinweddol. Heb edifeirwch, byddai yn 


annichonadwy iddo dderbyn Crist fel iachawdwr | 


—ymddiried yn ei gyfiawnder am gymeradwy- 
aeth ger bron Duw—hoffi ei gymeriad, na_ chof- 
leidio ei gyfryngdod ; ac o ganlyniad, yn anni- 
chonadwy iddo dderbyn iechydwriaeth na ma- 
ddeuant pechodau. Ac yn wir, pe caffai faddeu- 
ant heb edifeirwch, y mae'n eglur nad allai 
wneuthur un defnydd da o hono; ac o ganlyn- 
iad nad addas fyddaiiddo eigael. 2. Ŵr dyogelu 
anrhydedd y perfeithderau a'r _ llywodraeth 
ddwyfol yn y gweinyddiad o faddeuant. Pebydd- 
aii frenin faddeu i wrthryfelwr cyndyn ac an- 
edifeiriol, byddai iddo irwy hyny groesi dyben- 
ïon llywodraeth, a rhoddi anogaeth iddynt hwy- 
thau fyned yn mlaen mewn gwrthryfel, Pe 
cyfranai Duw faddeuant i bechaduriaid anedi- 
feiriol, pa le y byddai ei gasineb at bechod, ei 
gariad at burdeb, ei ffyddlondeb i'w eiriau, ei 
barch i'w gyfraith, ïe, ei serch ato ei hun, yn 
ymddangos? Rhaid cyfaddef na byddai yr un 
o'r pethau hyn i'w canfod pe gwnelai hyny; ac 
o ganlyniad ei fod yn beth moesol annichonadwy 
i Dduw gyfranu maddeuant i un pechadur, heb 
ei fod yn gwir edifarhau am ei feiau. Gwadu ei 
hun a fyddai hyny; a chystal y gallai beidio a 
bod yn Dduw ag y gallai wneuthur felly. 3. 
Er cyfateb telerau y sefydliad dwyfol yn y cyf- 
raniad o faddeuant. Deddf anghyfnewidiol y 
nef ydyw, “Onid edifarhewch, chwi a ddyfethir 
oll yn yr un modd,” Luc xiii. 5. Y mae Duw 
yn anghyfnewidiol, a bydd i'r nef a'r ddaear 
fyned heibio cyn y bydd i un iod nae un tipyn 
o'r hyn a lefarodd efe aros heb ei gyflawni. 
'Rhaid gan hyny i bechaduriaid edifarhau, neu 
ddyoddef. Rhaid eu cyfnewid hwy, neu cant eu 
dinystrio; canys ni chyfnewid Duw yn dra- 
gywydd. 

Dosbarthir edifeirwch gyda golwg ar ei ddeil- 
iaid, i bersonol a gwladol; a chyda golwg ar ei 
ansawdd, i wirioneddol a ffugiol; aci ddeddfol 
ac efengylaidd. Edifeirwch personol yw edifeir- 
wch un person ar ei ben ei hun, Luc xv. 7.; 
edifeirwch gwladol yw edifeirwch holl drig- 
olion yr un wlad yn gynulliadol, Zec. xii. 
12. Edifeirwch ffugiol yw edifeirwch allan- 
ol, arwynebol, ymddangosiadol, ac heb fod 
. O'r galon, megys edifeirwch Ahab gynt, 1 
Bren. xxi. 27, 29; edifeirwch gwirioneddol 
yw edifeirwch fyddo yn cyfodi o'r galon, ac yn 
effeithio ar yr holl ymddygiad, ac yn terfynu 
mewn cywir ddychweliad. Edifeirwch deddfol 
yw yr hwn sydd yn tarddu oddiar egwyddorion 
deddfol, megys ofn y corff, a chwant y wobr ; 
ond edifeirwch efengylaidd yw yr hwn sydd yn 
cyfodi oddiar egwyddorion efengylaidd, megys 
ffydd yn Nghrist, cariad at Dduw a'i ddeddf, a 
chasineb at bechod. Gyda golwg ar y blaenaf, 
nid yw yn gyffredin ond o fyr barhad; ac nid 
yw y diwygiad a effeithir trwyddo ond hanerog 
ar y goreu ; ond gyda golwg ar yr olaf, y mae 
yn barhaus a chyflawn yn ei effeithiau, gan 
fod y cyfnewidiad a effeithir trwyddo yn hollol 
a thragywyddol. 

EDLIWIAD, (edlw,) y weithred o ddanod 


rhyw beth gwael neu ddrwg i un, er mwyn ei 
iselu a'i warthruddo, gan nad pa un ai cam ai 
cymwys fyddo yr hyn a ddanodir. Gwnaeth- 
pwyd hyn a'r Arglwydd Iesu Grist, pan oedd 
yn dyoddef ar y groes, Math. xxvii. 39—44. 
Na ddysgwyliwn ninau well triniaeth nag ef; 
ond ymdrechwn na roddom sylfaen i neb edliw 
ini yr hyn sy ddrwg. Os cawn ein hedliwio yn 
anghyfiawn, llawenhawn am gael ein cydífurfio 
â Christ, ac ymgeisiwn ddyoddef y gwarth yn 
amyneddgar, heb roddi sen am sen, &c. 
EDRYCH, yn briodol a arwydda, bwrw golwg 
arbeth: yn gyforddwynol, sylwi, craffu, ystyr- 
ied, dysgwyl, tosturio, cymeradwyo. Yn yr 
ystyr olaf, y mae yn cael ei gymhwyso yn fy- 
nych at Dduw, ac at ddynion yn yr ysgrythyrau 
santaidd. Pan yn cael ei gymhwyso at Dduw 
yn ei berthynas â dynion, y mae yn arwyddo, 
yn 1. Ei waith yn sylwi arnynt, yn gyffredinol 
a neillduol, Ps. xiv. 2; xxxiii. 13, 14, 18, 19, 
Y mae penteulu yn edrych yn gyffredinol ar ei 
holl dylwyth; ond yn neillduol ar ei blant; 
felly y mae Duw yn edrych yn gyffredinol ar 
bawb, ond yn neillduol ar eì bobl. 2. Ei waith 
yn tosturio wrthynt.“ Edrych arnaf, a thru- 
garha wrthyf, (ebe Dafydd,) yn ol dy arfer i'r 
rhai a garant dy enw,” Ps. cxix. 182. Nid oedd 
efe yn foddlawn i sylw noeth Duw arno yn unig, 
ond yr oedd am gael lle yn ei ymysgaroedd a'i 
dosturiaethau, a. Ei waith yn cymeradwyo eu 
personau a'u gwasanaeth. “ A'r Arglwydd a 
edrychodd ar Abel ac ar ei offrwm,” hyny yw, 
a gymeradwyodd y ddau, Gen.iv. 4. Ary per- 
son ac nid ar yr offrwm y mae Duw yn edrych 
gyntaf. Os na bydd y person yn gymeradwy 
ger ei fron ef, ni bydd iddo gymeradwyo yr 
aberth, er cystal y byddo; ond os bydd y per- 
son yn dderbyniol, derbynir yr aberth, er gwael- 
ed y byddo, os bydd yn cael ei offrymu o galon 
gywir. 4. Ei waith yn ymhyfrydu ynddynt. 
“ Ar hwn yr edrychaf, (hyny yw, yn hwn yr 
ymhyfrydaf,) sef ar y truan a'r cystuddiedig o 
ysbryd, yr hwn sydd yn crynu wrth fy ngair,” 
Esa. lxvi. 2. Y mae dau beth yn ei bobl yn 
wrthrychau neillduol ei hyfrydwch, sef ei ras eì 
hun, a'i weithrediadau mewn ffydd, edifeirwch, 
gobaith, cariad, &c._ Nid rhyfedd ;gan hyny ei 
fod yn edrych arnynt. Pan yn cael ei gymhwyso 
at ddynion yn ei berthynas â Duw, Crist, y gair, 
&c., y mae yn dynodi, yn 1. Sylwi yn graff ar 
ryw beth, neu ei ystyried yn ddwys. Hyn oedd 
yn ngolwg y Psalmydd pan y dywedai, “Un 
peth a ddeisyfais i gan yr Arglwydd, hyny a 
geisiaf; sef caffael trigo yn nhy yr Arglwydd 
holl ddyddiau fy mywyd, i edrych (tremu) ar 
brydferthwch yr Arglwydd, ac i ymofyn yn ei 
deml,” Ps. xxvii. 4. Hyn hefyd oedd yn ngolwg 
Paul wrth ddywedyd, “ Nyni oll â gwyneb agor- 
ed, yn edrych ar ogoniant yr Arglwydd megys 
mewn drych, a newidir i'r unrhyw ddelw o ogon- 
lant i ogoniant, megys gan ysbryd yr Arglwydd,” 
2 Cor. iii. 18. 2. Awydd cryf a dysgwyliad 
hiraethlon am ffafr Duw, a chymdeithas ag ef. 
Hyn a olygai y proffwyd wrth ddywedyd, “ Mi 
a edrychaf ar yr Arglwydd, dysgwyliaf wrth 
Dduw fy iechydwriaeth,” Mica vii. 7. 3. Gofal 
dwys, a gwyliadwriaeth ddyfal. Hyn a olygir 
pan ddywedir, “ Edrychwch beth a wrandawoch 


EDW 


979 


EDW 


—edrychwch pa fodd y clywoch— edrychwch 
arnoch eich hunain —edrychwch na thwyller 
chwi— edrychwch na byddo yn neb o honoch 
galon ddrwg anghrediniaeth, gan ymado oddi- 
wrth Dduw byw,” Marc iv. 24; Luc viii. 18; 
xvii. 3; xxi. 34; 2Ioan 8; ;Luc xxi. 8; Heb. 
iii, 12. 4. Crediniaeth gywir, ac ymddiried di- 
ysgog, Esa. xvii, 7, 8; xlv. 22. 5. Dilyniad, 
neu efelychiad, Heb. xii. 2. 

EDWARDS, y Parch. Jonathan Edwards, 
A.M., penog coleg Jersey Newydd, yn Ngogledd 
America, a anwyd yn Windsor, yn nhalaith 
Connectieut, Hydref 5, 1703. Ei dad ydoedd 
weinidog ffyddlon a duwiol yn y lle hwnw ; a'i 
fam yn ferch i'r enwog Solomon Stodard, o 
Northampton, ac yn fenyw o alluoedd eneidiol 
cryfion, yn gystal ag addurniadau personol 
_ hardd. Jonathan oedd eu hunig fab, er fod 
' iddynt amryw blant, Yr oedd ei ddealldwriaeth 
mor dreiddiol, a'i fyfyrdod mor ddwys, fel y 
. cafodd ei dderbyn ì Goleg Yale yn ddeuddeg 
mlwydd oed, a'i raddio yn Wyryf y Celfyddyd- 
au yn ddwy ar bumtheg. Arosodd yn y coleg 
saith mlynedd ; ac ar ol rhagbarotoadau angen- 
rheidiol, ymaflodd yn ngwaith pwysig y weini- 
dogaeth, gan bregethu ei bregeth gyntaf yn 
“ Nghaerefrog Newydd yn 1722, lle yr arosodd 
' dros wyth mis. Yn 1723, cafodd ei raddio yn 
> Athraw y Celfyddydau, a'i wneuthur yn athraw 
yn y coleg; ond yn mhen dwy flynedd rhoddodd 
y swydd hono i fyny er mwyn cynhorthwyo ei 
daid oedranus, yr hwn ydoedd yn sefyll mewn 
mawr ddiffyg am ei gymorth. Cafodd ei urddo 

yno yn gydlafurwr a'i daid, Chwef. 15, 1727, yn 
bedair ar hugain oed, lle yr arosodd dair ar hu- 
gain o flynyddoedd a phedwar mis. Yr oedd yn 
aml mewn cyfrinach â Duw yn y dirgel, a neill- 
duai ddyddiau yn fynych i'w treulio mewn ym- 
pryd a gweddi. Yr oedd yn arferyd cymhedr- 
oldeb mawr mewn bwyta ac yfed—yn codi yn 
foreu, ac yn treulio tair neu bedair awr ar ddeg 
bob dydd yn ei fyfyrgell. Yr oedd yn gyfeillgar, 
er nad yn siaradus; yn addas a pharod i roddi 
cyfarwyddyd a chyngor, er nad oedd, o herwydd 
rhesymau pwysig, yn caru mynychu tai cyfeill- 
ion ac aelodau. Unodd mewn priodas a chy- 
mhares bywyd enwog a rhinweddol, yr hon a 
fawr hoffai, ac â'r hon yr ymddyddanai lawer 
yn nghylch pethau crefyddol, a chyda'r hon y 
cydweddiai yn fynych yn eì fyfyrgell, o leiaf un- 
waith bob dydd, sef ar ol gweddi deuluaidd, cyn 
myned i orphwys yn y nos. Cawsant amryw 
blant, y rhai y bu efe yn ofalus i'w haddysgu 
mewn pob gwybodaeth fuddiol, yn neillduol 
gwybodaeth grefyddol. Gofalai am eu dwyn 
dan ddysgyblaeth yn brydlon; ac ni roddai 
heibio ymdrechu darostwng unrhyw wrthnysig- 
rwydd a ymddangosai yn ymgodi ynddynt, hyd 
nes enill buddugoliaeth arno. Felly yr oeddynt 
yn ei barchu a'i garu yn fawr; yn ymostwng i'w 
awdurdod yn ewyllysgar; ac yn ufyddhau yn 
llawen a gwirfoddol i'w orchymynion. 

Yroedd Mr. Edwards yn ddarllenwr mawr, 
yn enwedigol ar lyfrau duwinyddol; ac nid 
llyfrau duwinyddion o'r un golygiadau ag ef yn 
unig, ond hefyd y rhai ag oeddynt yn fwyaf 
croesi'w syniadau, y rhai oeddynt hollol Gal- 
finaidd. Ond y Beibl oedd ei brif fyfyrdod ; ac 


ar hwn y sylfaenai ei olygiadau crefyddol, heb 
alw neb ar y ddaear yn dad neu yn athraw. Yr 
oedd ei gydnabyddiaeth â'r Beibl yn fanol a 
helaeth, fel yr ymddengys oddiwrth ei bregethau 
synwyrlawn, a'i/ysgrifeniadau lluosog a thoreith- 
iog, y rhai a gynhwysant wyth cyfrol wythplyg, 
wedi eu cyhoeddi gan y diweddar enwog Dr. E. 
Williams, Rotherham, a'r Parch. E. Parsons, 
Caerefrog Newydd ; ac a ddylent yn ddifeth fod 
yn mberchenogaeth pob pregethwr efengylaidd. 
Yr oedd Mr. Edwards yn arddansoddwr (meta- 
physician) rhagorol, yn ymresymwr cadarn, 
ac yn dduwinydd o'r maintioli mwyaf, fel yr 
ymddengys oddiwrth ei holl gyfansoddiadau, yn 
neillduol ei draethodau anghymarol ar Yr EZwyll- 
ys, Pechod Gwreiddiol, Serchiadau Crefyddol, 
Prif Ddyben Duw yn Nghreadigaeth y Byd, &c. 

Yr oedd y Penog Edwards hefyd yn bregethwr 
rhagorol a defnyddiol. Bu yn offerynol i droi 
llaweroedd o dywyllwch i oleuni, ac o feddiant 
Satan at Dduw... Yn 1734, bu llwyddiant ang- 
hyffredin ar eì lafur, hanes yr hwn a gyhoedd- 
wyd ganddo mewn llyfr a gyfenwir “ Adroddiad 
ffyddlon o waith Duw yn nychweliad amryw 
ganoedd o eneidiau yn Northampton ;” a'r hwn 
a achlysurodd amryw weithion eraill o'i eiddo, 
megys “ Nodau Gwahaniaethol Gwaith Ysbryd 
Duw'”—' Ei Feddyliau o barth yr Adfywiad 
presenol ar grefydd yn Lloegr Newydd”—a'i 
““ Draethawd ar Serchiadau Crefyddol.” 

Ond er cystal Cristion a phregethwr oedd efe, 
ac er mor llwyddianus a defnyddiol y bu yn y 
weinidogaeth, cyfarfu â chryn ofid ac anghysur 
oddiwrth bobl ei ofal, yr hwn a derfynodd mewn 
ysgariaeth rhyngddynt. Achlysurwyd hwn trwy 
ei wadiad o hawl dynion moesol, heb arwyddion 
boddhaol ynddynt o gyfnewidiad calon, i gyfran- 
ogi o swper yr Arglwydd; ac hefyd trwy ei 
waith yn gwrthwynebu amryw bethau anmhriod- 
ol ag oeddynt yn ffynu yn mhlith ieuenctyd y 
lle. Cymerodd hyn le Mehefin 22, 1750, wedi 
iddo lafurio yn eu mysg uwchlaw pedair blynedd 
ar hugain. Ond ni bu efe nemawr o amser 
heb alwadi weinidogaethu mewn lle arall. Oddi- 
amgylch y pryd hwnw, ymddifadwyd y genhad- 
aeth Indiaidd yn Stockbridge, tref yn nghylch 
trì ugain milltir o Northampton, o'i harolygydd, 
y Parch. Mr. Sergeant; ac ar gymhelliad y dir- 
prwywyr er dwyn yn mlaen achosion Indiaidd, 
Mr. Edwards/wedi derbyn galwad a ymsefydlodd 
yno fel cenhadwr, Awst 8, 1701. Ni bu yno 
mor ddefnyddiol ag y gallasid dysgwyl, er iddo 
yn ysbaid y pum mlynedd y bu yn llenwi yr 
orsaf hono, wneyd gwasanaeth annhraethol i 
achos y gwirionedd, trwy gyhoeddi ei draethodau 
ardderchog ar “Ryddid yr Eglwys,” a ““ Phechod 
gwreiddiol.” Mewn canlyniad i hyn tueddwyd 
ymddiriedolwyr Coleg Jersey Newydd i roddi 
cymhelliad iddo ddyfod yn benog yr athrofa 
mewn canlyniad i farwolaeth Mr. Burr. Wedi 
cryn betruslod meddwl, cydsyniodd â'u cais, a 
chafodd ei sefydlu yn y gadair benosol ar gyn- 
hulliad y corfforaeth. Yno pregethodd gyda 
llwyddiant a derbyniad mawr, i gynulleidfaoedd 
lluosog ac ystyriol. Ond nid oedd efe wedi ei 
fwriadu i fwynhau yr anrhydedd a osodwyd arno 
yn hir; canys bu farw o'r frech wen, trwy imp- 
iad, yn 1758, yn 55 mlwydd oed. Fel gweinidog, 


EFE 


376 


EGL 


Ue ua 


priod, tad, awdwr, ac ysgolhaig, yr oedd efe yn 
rhagori, ac yn cael ei barchu a'i garu yn fawr. 
Er iddo farw, ni bydd ei goffadwriaeth mavw yn 
dragywydd. Yr oedd efe yn dduwiol, eto yn 
siriol; yn gynil, eto yn haelionus; yn ddysgedig, 
eto yn ostyngedig ac anghoegaidd. Cerid a 
pherchid ef yn gyfartal yn yr areithfa a'r ym- 
ddyddanfa; ac ar eì farwolaeth yr oedd miloedd 
yn barod i ganmawl ei rinweddau, ac i ddatgan 
ei ragoriaethau; a thra y byddo rhinweddau a 
rhagoriaethau mewn bri yn mhlith dynion ar y 
ddaear, bydd ei enw ef mewn coffadwriaeth 
barchus. 

EFENGYL, y cyferbyniad, neu y gwrthwyneb 
i'r gyfraith. 

Y mae'r gair efengyl yn deilliaw o'r Groeg 
svayy€Mov, yr hwn sydd gyfansawdd o gy, da 
ac aXMM€XMa, cenadwri; ac yn arwyddo yn briodol 
genadwri dda. Y mae yn cael eì arferyd mewn 
ystyr gyfyng a helaeth. Mewn ystyr gyfyng y 
mae yn dynodi hanes genedigaeth, bywyd, marw- 
olaeth, adgyfodiad, ac esgyniad yr Arglwydd 
Iesu Grist i'r nef. Mewn ystyr helaeth nen 
gyffredinol, y mae yn arwyddo yr holl amlygiad 
o ewyllys da Duw, trwy Grist, i bechaduriaid, 
eynhwysedig yn y Beibl. 

Gelwir yr efengyl yn genadwri yn 1. Herwydd 
eì bod yn dyfod o le uchel. Peth oddiwrth uwch 
at is, oddiwrth frenin at ddeiliaid, neu arglwydd 
at eì weision, yw cenadwri. Anaml, os byth, y 
mae is yn anfon cenadwri at uwch. Cais yn 
gyffredin a anfonir gan is at uwch ; a chenadwri 
gan uwch at is. Gair oddiwrth Dduw yw yr 
efengyl. Y mae yn dyfod o'r llys—o'r orsedd- 
fainc; ac y mae perygl mawr eì ddiystyru a'i 
wrthod. 2. Herwydd ey bod wedi eì hymddiried 
i ofal rhyw raì arbenig i'w thraddodi. Y mae 
cenadwyi yn tybied cenad; gwaith arbenig yr 
hwn yw ei thraddodi i'w gwrthrychau. Gall y 
neba ewyllysio ei gwrando, darllen, myfyrio 
ynddi, ac ymddyddan yn ei chylch ; ond y genad 
yn unig sydd i'w thraddodi. Y mae Duw wedi 
neillduo, addasu, ac anfon cenhadau i draddodi 
y genadwri hon. _ “Yr ydym ni, medd Paul, am 
danoei hun a'i frodyr yn y weinidogaeth, yn 
genhadau dros Grist,” 3. erwydd eì bod o an- 
sawdd sefydlog, ac anghyfnewidol. Y mae newydd 
yn cyfnewid; ond cenadwri yn aros yr un. Ni 
ellir ychwanegu ati, na thynu oddiwrthi, heb 
gyfnewid ei hansawdd, a digio ei hawdwr. Yr 
un o ran ei sylwedd, a'i hiaith, yw yr efengyl yn 
mhob oes. “Bod Duw yn Nghrist 'yn cymodi 
y byd ag ef ei hun, heb gyfrif iddynt eu pechod- 
au,” oedd, yw, ac a fydd, ei sylwedd; a'r “neb 
a gredo a fydd cadwedig, a'r neb ni chredo a 
ddemnir,” oedd, yw, ac a fydd ei hiaith, 4. 
Herwydd bod dybenion pwysig iddi. Y mae cen- 
adwri naill ai er lles neu niwaid, llawenydd neu 
dristwch ei gwrthrychau. les, ac nid niwaid; 
llawenydd, ac nid tristwch ei gwrthrychau, yw 
dybenion daionus y genadwri hon. Herwydd 
hyn yn benaf y mae yn cael ei chyfenwi yn gen- 
adwri dda, Gogoniant Duw yw ei dyben penaf, 
a chadwedigaeth dynion ei dyben blaenaf. “Er 
mawl gogoniant ei ras ef, ac fel na choller pwy 
bynag a gredo ynddo ef, ond caffael o hono 
fywyd tragywyddol,” yw ei harwyddeiriau, a 
dybenion pwysig ei gosodiadau a'i chyhoeddiad. 


Y mae deddf ac efengyl yn cyduno yn eu 
hawdwr a'u dybenion; ond yn gwahaniaethu, er 
nad yn amrafaelio yn eu seiliau, cynhwysiad, ac 
iaith. Duw yw awdwr y ddwy; a'i ogoniant ef, 
a dedwyddwch dynion ydynt eu dybenion pwysig 
a gogoneddus. Sail deddf yw natur pethau; 
ond sail efengyl yw pen-arglwyddiaeth Duw. 
Cynhwysiad deddf yw gorchymynion a bygyth- 
ion; ond cynhwysiad efengyl yw addewidion yn 
unig. Iaith deddf yw, gwna hyn a byw fyddi, 
ac os na wnai, rhaid i ti farw ; ond iaith efengyl 
yw, y neb a gredo afydd cadwedig. Y mae y 
ddeddf yn pleidio yr efengyl drwy fygwth ei 
dirmygwyr; a'r efengyl yn ogonianti'r ddeddf, 
gan ei bod yn dangos cyfiawnder ag sy yn ddi- 
wedd perffeithiol iddi. 

EFENGYLAIDD, (efengyl,) yn briodol a ar- 
wydda yn ol, neu yn gyson â'r efengyl. Fel hyn 
sonir am oruchwyliaeth efengylaidd—athrawon 
ac athrawiaeth efengylaidd — gosodiadau a grasau 
efengylaidd, &c., &c. 

EFENGYLWR, (efengyl,) cyhoeddwr. cenad- 
wri dda. Hefyd y mae y gair yn arwyddo naill 
ai un o ysgrifenwyr ysbrydoledig hanes bywyd 
a marwolaeth yr Arglwydd Iesu Grist; neu 
swyddog anghyffredin yn eglwys y Testament 
Newydd, y nesafmewn gradd at apostol. Gwaith 
arbenig efengylwr oedd ymweled ag eglwysi 
ieuainc—urddo swyddogion cyffredin ynddynt— 
a pherffeithio yr hyn a ddechreuwyd gan yr 
apostolion, Act. xxi. 8. 

EFFAITH, (ffaith,) canlyniad achos, pa un 
bynag ai nacaol neu bendant a fyddo. 

Gwirionedd hunan-eglur ac anwadadwy ydyw, 
nad oes un effaith heb achos cyfartal. Caniateir 
hyn gan bawb yn gyffredinol; oddigerth gan 
atheistiaid, yn achos creadigaeth y byd, a'r bod o 
Dduw; ond yn mhob achos arall y maent hwy 
yn ei addef yn gystal ag eraill, ac yn ei wneuthur 
yn sylfaen eu hymresymiadau. Mewn gair, y 
maeiaith wedi ei chyfansoddi yu y fath fodd 
fel y mae yn hollol annichonadwy ysgrifenu na 
llefaru, heb ei ganiatau. Heblaw yr amrywiol 
eiriau yn mhob iaith, ag sydd yn ei gydnabod 
yn bendant ac uniongyrchol, y mae pob berf, 
oddigerth y rhai canolig, diwrthrych, ac anmher- 
sonol, yn ei olygu a'i ragdybied. 

EGLWYS, Hebraeg Dnp, Groeg exxXpcua, 
mewn ystyr briodol a arwydda unrhyw gynull- 
eidfa, pa un bynag ai gwladol aì crefyddol, cyf- 
reithlon neu anghyfreithlon, a fyddo, Act, xix. 
92,99, 41. Gr. Rhuf. xvi. l. 

. Arferir y gair eglwys, yn yr ysgrythyrau sant- 
aidd, mewn ystyr gyfyng a helaeth. Mewn 
ystyr gyfyng, y mae yn arwyddo rhifedi neillduol 
o bobl, yn gweithredol ymgynull, neu yn arferol o 
ymgynull yn yr un lle, ar ryw achos gwladol neu 
grefyddol, Act. xix. 32, 39,41, Gr. Rhuf. xvi. 1. 
Mewn ystyr helaeth, y mae yn arwyddo cym- 
deithas unedig o ddynion mewn rhwymyn cy- 
ffredinol; er na byddo yn gynulledig yn yr un 
lle, nac yn ddichonadwy ei bod felly; megys 
holl gorff y Cristionogion yn gyffredinol trwy y 
byd. Hyn a olygai Crist, pan ddywedodd, “ Ar 
y graig hon yr adeiladaf fy eglwys; a phyrth 
uffern nis gorchfygant hi,” Math. xvi. 18. Hyn 
hefyd a olygai Paul, pan y dywedaì am Grist, 

eì roddi uwchlaw pob peth yn ben i'r eglwys,” 


EGL 


ai'r 


EGL 


““ Heblaw y ddau ystyr a enwyd o'r gair, medd 

y Dr. Campbell, ni ellir dwyn cymaint ag un 
engraifft allan o'r ysgrythyrau santaidd. Yr 
ydym yn awr, (a hon yw yr arfer er ys oesoedd, 
eb efe,) yn son am eglwys Ffrainc, eglwys Groeg, 
eglwys Loegr, eglwys yr Alban, megys cym- 
deithasau annibynol, a chyflawn ynddynt eu 
hunain. Ond nid oedd yr apostolion un amser 
yn mabwysiadu y fath eiriadaeth.. Ni ddywed- 
ent hwy eglwys Asia, eglwys Macedonia, eglwys 
Achaia; ond eglwysi Asia, Macedonia, ac Achaia. 
Arferir y rhif luosog, yn ddiwahaniaeth, pan y 
sonir am fwy nag un gynulleidfa, oddigerth pan 
y golygir yr holl gyfundeb Cristionogol. Ac nid 
defod yr ysgrifenwyr santaidd yn unig oedd hon; 
canys dyma ystyr cyson y gair yn ysgrifeniadau 
awdwyr eglwysig, dros y ddwy ganrif gyntaf, 
oddigerth Ignatius yn unig.” 
- _ “ Y mae yr ystyriaeth, bod yr arferiad hwn 
o'r gair yn hollol gytuno âg arfer cyson yr Iu- 
ddewon, yn mhob oes, yn ychwanegu yn fawr, 
(medd ef,) at rym ein hymresymiad. Mynych 
iawn y gelwid holl genedl, am wladwriaeth Israel, 
yn holl eglwys Israel—racn n £&KKN1jcLa. Icpan. 
Ac wedi gwrthryfel y deg llwyth, pan y peidias- 
ant a bod yn uu bobl, neu wladwriaeth ag Israel, 
yr ydym yn darllen, am Aoll eglwys Juda— 
Tac £&KKX1]€ LO Iovôa. Hwn yw ystyr helaeth, 
cynhwysfawr y gair, mal y crybwyllwyd uchod. 
Gyda golwg arei ystyr gyfyng, arferai yr Iu- 
ddewon ef i ddynodi rhifedi o bobl, naill ai yn 
weithredol gynulledig, neu yn arferol o ym- 
gynull yn yr unlle. Fel hyn, y rhai oll a 
berthynant i'r un synagog, a elwid gan. 
ddynt naill ai yn eglwys, (excta,) neu 
synagog; canys yn mhlith yr Iuddewon y ddau 
air oeddynt gyfystyr. Ond nid oeddynt hwy un 
amser yn galw y bobl a berthynent i amryw 
synagogau cymydogaethol, yn eglwys, neu syna- 
gog, yn y rhif unigol; eithr yn eglwysi neu 
synagogau yn y rhif luosog. Pob arferiad arall, 
gan hyny o'r gaìr gan yr apostolion, a fuasai yn 
ddigynllun ac anmhriodol; ac yn sicr o arwain 
eu darllenwyr, neu eu gwrandawyr i gamgymer- 
iadau.” id Campbells Lectures on E. H., pp. 
203—206. 

Ystyr gyntefig a phrïodol y gair eglwys yw 
cynulleidfa; ac yn ol y Testament Newydd, 
eglwysi yw cynulleidfaoedd arbenig o ddynion yn 
cyfarfod mawn gwahanol leoedd, i addoli Duw, yn 
ol rheol y gair. Yn mherthynas iddynt gellir 
sylwi, yn 1. Eu bod yn ddwyfol o ran eu sefydl- 
iad. Duw aroddodd y gorchymyn, a'r cynllun 
i'w ffurfio: efe hefyd a drefnodd y moddion ar 
offerynau; efe sydd yn eu bendithio a'u llwyddo; 
ac efe yw y perchenog, ac a gaiff yr holl glod 
oddiwrthynt. Herwydd hyn y maent yn cael 
eu galw yn eglwysi Duw, 1 Cor. xi. 16... 2, Yn 


syml o ran eu. gwneuthuriad. Y mae pob un o 
honynt yn cyfarfod yn yr un lle, Rhuf. xví. 5; 
l Cor. v. 4; nid oesiddynt ond un pen, Eph.i. 
22, 23; eu bod oll yn rhodio wrth yr un rheol, 
DPhil. iii. 16; ac nad oesiddynt ond dau fath o 
swyddogion, sef henuriaid, neu esgobion, a di- 
aconiaid; y naill i ofalu am eu hachosion ysbryd- 
ol, ac i'w llywodraethu yn yr Arglwydd, a'r lleill 
i ofalu am eu hachosion tymhorol neu amgylch- 
iadol, Phil.i. 1; 1 Tim.iii. 2,8. 3. Yn berffaith 
o ran eu cyfansoddiad. Y mae ganddynt, ynddynt 
eu hunain, mewn cysylltiad a'u swyddogion, y 
rhai ydynt o'u dewisiad eu hunain, Act. vi. 3, ô, 
gyflawn awdurdod a gallu i gyflawni pob gweith- 
red eglwysig, heb fod yn gyfrifol i un person, na 
llys gwladol nac eglwysig ar y ddaear, am neb 
o'r cyfryw weithrediadau, 1 Cor.i. 7; Col.ii. 10, 
Fel hyn y maent yn hollol annibynol ar eu gilydd ; 
er y dylent fod yn gynhorthwyol i'w gilydd yn 
mhob peth a fyddo yn tueddu at y lles cyffredin, 
Judas 3. 4. Yn hollol grefyddol o ran eu dyben- 
ion, Ioan xviii. 36. 5. Yn addas a galluog o gael, 
eu sefydlu yn mhob gwlad a than bob ffurflywodr- 
aeth ar y ddaear, heb achos i neb o lywodraethwyr 
y byd hwn îi ddychrynu rhagddynt, nac i ofni un 
niwaid oddiwrthynt. Y mae eu cyfansoddiad 
syml—eu hansawdd grefyddol, a hollol annibynol 
ar eu gilydd, ac ar bob llys gwladol ac eglwysig 
arall, yn eglur ddangos hyn; ac ar yr un pryd 
yn canmol doethineb Duw yn eu ffurfiad a'u 
sefydliad. 

Heblaw y rhai cynulleidfaol, y mae yr amryw- 
iol eglwysi gwladol a thaleithiol ag sy yn y byd 
Cristionogol, yn teilyngu sylw. Yn mhlith eraill 
y rhai canlynol ydynt y penaf :— 

EGLWYS YR ALBAN, yr hon sy yn hen- 
uriadaethol o ran ei ffurf, ac yn wladol o ran ei 
sefydliad, fel esgobaeth yn Lloegr, Cymru, a'r 
Iwerddon. Cafodd y ffurf eglwysig henuriadaidd 
ei dwyni mewn i'r Alban o Genefa, gan yr 
enwog Andrew Melville, yn 1592. Ond Iago VI, 
alwyddoddi adsefydlu esgobaeth yn ei lle, fel 
peth mwy cytunol âc ansawdd unbenaduriaeth. 
Ei fab annedwydd, Siarls I., a ffurfiodd gynllun 
i'r dyben i gynhebygu eglwys yr Alban ac 
eglwys Loegr yn hollol i'w gilydd. I'r dyben 
hwn penderfynodd ddwyn i mewn ffurf o weddi- 
au, yr hyn nid oedd wedi bod mewn arferiad 
gyson yn yr Alban erioed o'r blaen. Arddelw- 
odd hefyd dderbyniad i res o ganonau, gan ddi- 
ddymu awdurdod yr islysoedd eglwysig mewn 
achosion crefyddol. Fel hyn enynwyd brwd- 
frydedd y werin; a'r gwyr llên a gawsant eu 
dirmygu, ac edrychwyd ar esgobaeth drachefn 
fel ermyg pabyddiaeth a thraws-awdurdod: a'r 
anfoddlonwyr a unasant a gwrthwynebwyr pre- 
ladiaeth yn y rhan ddeheuol o'r ynys, gan ym- 
rwymo trwy weithred, yr hon a gyfenwyd y 
cyngrair a'r cyfamod difrifol, ì hollol ddadwreidd- 
io esgobaeth fel llygriad o'r efengyl; a chymer- 
asant ran weithredol yn y mesurau hyny a der- 
fynasant yn marwolaeth Siarls, ac yn sefydliad y 
werin-lywodraeth. Ar ddychweliad Siarls yr 
ail i'r orsedd, adsefydlwyd esgobaeth drachefn 
yn yr Alban, dan amgylchiadau hollol annhuedd- 
ol i enill serchiadau a dyogelu parch y bobl i'r 
ffurf hono o lywodraethyddiaeth eglwysig. Yr 
henuriadyddion, mewn modd gwrol, a lynasant 


EGL 


9:8 


EGL 


—_—— 


wrth eu hegwyddorion, ac ar wrthodiad Iago I., 
yr oeddynt yn edrych yn mlaen gyda hyder am 
lwyddiant eu hachos. Ac er fod Tywysog 
Orange yn awyddus am gadw yr un ffurflywodr- 
aeth eglwysig yn nwy ran yr ynys, yr esgobion 
a dybiasant nad allasent hwy yn gydwybodol 
drosglwyddo eu hymostyngiad iddo ef, yr hyn a 
agorodd ddrws i sefydliad henuriadyddiaeth yn 
yr Alban, yr hyn a gymerodd le yn 1690, a'r 
hyn a gadarnhawyd, trwy gyngrair ys, undeb 
rhwng Lloegr a'r Alban, yn 1707, ac a gafodd 
ei gadarnhau drachefn trwy bumed erthygl yr 
undeb â'r Iwerddon. 

Egwyddorion eglwys yr Alban ydynt hollol 
Galfinaidd, ac mewn hollol gydundeb â chyffes 
Westminster, yr hon a fabwysiadwyd yn amser 
y werin-lywodraeth, gan y cyfamodwyr, yn lle 
cyffes Ioan Nocs, ac a dderbyniwyd fel safbren 
y ffydd wladol; ac y mae y gweithredoedd 
seneddol a sefydlasant henaduriaeth yn yr Alban 
yn gorchymyn, “Na byddo i neb gael ei dderbyn 
na'i ganiatau, o hyny allan, yn weinidog na 
phregethwr yn yr eglwys hono, oddieithr iddo 
arwyddo y gyffes ffydd hono, gan ei haddef fel 
ei gyffes ffydd ei hun.” Y mae yr un peth yn 
ofynol trwy weithred yr undeb yn 1707, oddi- 
wrth holl broffeswyr, rhaglawiaid, athrawon, a 
swyddogion yr holl brif ysgolion Albanaidd. 

Y mae ffurf addoliad cyhoeddus eglwys yr 
Alban yn dra syml, ac heb nemawr o ddefodau 
yn gysylltiedig ag ef. Nid oes ynddi un liturgi; 
ac unig arweinydd y gweinidog yw “ Cyfarwydd- 
wr addoliad cyhoeddus Duw,” yr hwn sydd yn 
rhagnodi defnydd, yn hytrach nag yn pender- 
fynu geiriau gweddi; acnid yw yn angenrheidiol 
glynu yn gaeth wrth hwnw, gyda golwg ar gyf- 
lawniad y ddyledswydd hono, mwy nag wrth ei 
gyfarwyddiadau o barth darllen yr ysgrythyrau, 
y rhai ni chedwir, mwy nag amryw o bethau 
eraill. 

Yn ol y cyfreithiau eglwysig, dylai sacrament 
swper yr Arglwydd gael ei weini yn mhob 
eglwys blwyfol bedair gwaith y flwyddyn; eithr 
ni chedwir y cyfryw ddeddfau yn bresenol, oddi- 
gerth mewn capeli anwes. Mewn plwyfau yn y 
wlad, nid yw yn cael ei weini yn aml uwchlaw 
unwaith y flwyddyn; ac mewn trefi yn gyffred- 
in ond dwywaith. Parotoir y bobl at yr ordinhad 
santaidd hono trwy ympryd ac addoliad cyhoedd- 
us ar ryw ddydd o'r wythnos flaenorol, yn gy- 
ffredin dydd Iau, a thrwy bregeth ddydd Sadwrn ; 
a chyfarfyddant eilwaith yn y Circ, (eglwys,) ar 
foreu y Llun canlynol, i'r dyben i wrando 
pregeth, ac i dalu diolch cyhoeddus. 

Nid oes ganddynt yn eu heglwysi nac allorau, 
canghellau, na byrddau cymundeb sefydledig ; 
ond y rhai a ddygir i mewn ar yr achlysur, a'r 
rhai yn gyffredin ydynt fwy nag un, ac o gryn 
hyd. Wrth y bwrdd blaenaf, y gweinidog, wedi 
gweddio yr hyn a elwir ganddynt y weddi gysegr- 
ol, yn gyffredin a ddarllen eiriau gosodiad yr 
ordinhad, ac yna, heb ddyweyd. dim mwy, efe a 
ddosbartha yr elfenau yn unig i'r ddau a eistedd- 
ant yn nesaf ato ar bob llaw. Yr henuriaid a'u 
dosbarthant rhwng y ìleill o'r cymunwyr. Ond 
cyn, neu ar amser gweinyddiad yr ordinhad, i'r 
rhaia amgylchant y byrddau eraill, traddodir 
areithiau i'r cymunwyr gan y gweinidog, neu gan 


un neu ychwaneg o weinidogion eraill, y rhai a'i 
cynhorthwyant ar yr achlysur; a'r rhai a safant 
wrth ben uwchaf y bwrdd. 

Gellir sylwi yn mhellach, nad oes gan eglwys 
yr Alban na dyddiau gwyl nac ympryd, oddi- 
gerth y rhai a enwyd uchod; ac hefyd nad yw 
ei haelodau yn penlinio ar amser gweddi gy- 
hoeddus —nad oes un addoliad yn cael ei gynal 
ynddi heb bregeth neu addysg cyhoedd— nac 
offerynau cerdd o un math—nac un gwasanaeth 
na defodau angladdol—nac arwydd y grog yn y 
bedydd—nac arferiad cyson o weddi yr Argiwydd 
—nac ychwaith o weini swper yr Arglwydd 
mewn tai anedd, nac i gleifion, na dynion ar 
drancedigaeth. 

Y mae y gymanfa gyffredinol, yn ol sefyllfa 
bresenol yr eglwys yn cael ei chyfansoddi o 200 
o weinidogion, yn cynddrychioli henaduriaethau ; 
89 o henuriaid, yn cynddrychioli henuriadaethau ; 
67 o henuriaid, yn cynddrychioli bwrdeisdrefi 
breninol; ô o weinidogion, neu henuriaid, yn 
cynddrychioli prifysgolion: y cwbl yn 361. 

Cysylltiad yr hyn a elwir y Circ Albanaidd yn 
Campoeire, yn Holand, a'r eglwys sefydledig yn 
yr Alban, yr hwn a ddiddymwyd trwy y werin- 
lywodraeth Fatavaidd, a gadd ei adferu yn ddi- 
weddar; a chynulleidfaoedd mewn undeb â'r 
eglwys hon, ac yn cael eu cynddrychioli gan y 
gymanfa gyffredinol, a gawsant eu sefydlu mewn 
gwahanol raglawiaethau yn yr India. 

Yn yr Alban a'i hynysoedd, y mae yr eglwys 
hon yn cynwys 893 o blwyfau, ac yn nghylch 
1,500,000 o aelodau. Rhifedi y gweinidogion 
perthynol iddi, y rhai a feddianant bersonaethau 
ac awdurdod eglwysig. ydynt 940. O'r rhai hyn 
y mae 77 yn arolygu colegau, a'r 865 eraill yn 
weinidogion plwyfol, yn arolygu cynulleidfaoedd 
arbenigol. Mewn plwyfau poblog, trwy ganiatad 
y Circ, adeiladir capeli anwes, y rhai a gynhelir 
frwy dansgrifiadau y gwirfoddol; ond nid yw y 
gweinidogion a weinyddant ynddynt yn cael eu 
cynhwys yn y cyfrif uchod, am nad ynt yn aelod- 
au unrhyw lysoedd eglwysig. 

Dyledswyddau y gweinidocio” Albanaidd 
ydynt lawer a thrymion. Dysgwylir iddynt weini 
yn rheolaidd yn addoliad eyhoeddus Duw; ac 
yn gyffredin, cyflawnant hyny ddwy waith bob 
Sabbath, heblaw amgylchiadau achlysurol eraill, 
gan draddodi araeth a phregeth bob Sabbath, 
gydagweddiau. Dysgwylir hefyd drwy yr Alban 
fod y gweddiau a'r pregethau o gyfansoddiad y 
gweinidogion eu hunain; a'r gweddiau bob 
amser, a'r pregethau gan mwyaf a draddodir heb 
gynhorthwy papyr. Dysgwylir iddynt gyflawni 
yn olynol y dyledswyddau o holwyddori eu 
pobl, allan o'r ysgrythyrau, a chatechismau yr 
eglwys, ac ymweled a hwynt o dy i dy, gan 
weddio gyda hwynt, a'u cynghori. Y mae gofal 
y tlodion yn disgyn mewn modd arbenig arnynt 
hwy; ac iddynt hwy hefyd yr ymddiriedir arol- 
ygiad yr holl ysgolion oddifewn i'w plwyfau. 

Y ddarpariaeth er cynhaliaeth y gweinidogion, 
yn ol cyfraith yr Alban, sy yn gynhwysedig o 
dâl mewn arian neu ymborth, neu mewn rhan 
o'r ddau; clasdir bychan: persondy, a swydd- 
faau. 

Caniatawyd 10,000 o bunau yn flynyddol gan 
y senedd yn 1810, er ychwanegu y talion 


EGL 


979 


EGL 


plwyfol lleiaf yn yr Alban. Yn oly weithred 
seneddol hono, y tâl lleiaf a benodir i weinidog 
yw 150 o bunau, gydag £8 6s. 8g. tuag at 
bwrcasu bara a gwin i'r cymun. Telir hwn yn 
gyffredin mewn blawd ceirch a haidd, haner yn 
haner; ac weithiau mewn arian. 

Yr holl sefydliad eglwysig, fel baich ar y tir, 
sy fel y canlyn; clasdir o chwech i saith erw, 
allan o 21,000, yn nghyd a'r borfa lle y byddo 
yn cael ei chaniatau; tâl o naw ceiniog y bunt 
yn ol swm yr ardreth, gydag ychw«negiad o 
bedair i bum ceiniog y bunt tuag at adeiladu, ac 
elfenau y cymun. Y pethau hyn yn nghyd 
ydynt yn cyfansoddi beichiau y sefydliad eglwysig 
Albanaidd, cyn belled ag y maent yn golygu 
perchenogion tiroedd; a thybir nad yw y cyfan 
uwchlaw 300,000 yn y flwyddyn. 

Diddymwyd tadogaeth (patronage,) yn yr 
Alban; yn 1649: cafodd ei adfywio eilwaith ar 
yr adferiad: ei ddiddymu mewn rhan ar y chwyl- 
droad; a'i adferu drachefn yn 1712; ac efallai 
na fu dim yn fwy meithrinol i achos ymneilidu- 
aeth yn yr Alban, na'r camddefnydd o dadog- 
aeth; er, fel y dywed Chalmers, fod gan yr 
eglwys hon o hyd ei gwaharddiad, ac y gall 
wrthod unrhyw gyflwynedig, nid yn unig ar sail 
diffyg cymhwysderau moesol a dysgeidiaeth, ond 
yn gyffredinol, ar yr egwyddor nad ellir am- 
ddiffyn y cyflwyniad ar sail adeiladaeth ac 
addysg. 

Tybia rhai fod sefyllfa fewnol eglwys yr Alban 
yn gwella o hyd, trwy ychwanegiad beunyddiol 
gweinidogion efengylaidd ynddi: oblegyd i'r 
rhai hyn yn gyffredin y cyflwynir bywioliaethau 
gan y tadogwyr presenol. Hefyd telir yn awr 
lawer mwy o sylwi chwenychiad y bobl nag a 
wneid yn flaenorol; ac ymgeiswyr poblogaidd 
yn gyffredin sydd yn llwyddianus yn nghaffael- 
iad bywioliaethau. Ond er y gwelliadau hyn 
a'u cyffelyb, rhaid addef fod ysbryd rhag- 
farn ac anoddef yn cynhyddu yn fawr yn 
mhlith gweinidogion ac aelodau yr eglwys 
hon, tuag at y rhai sy yn ymneillduo oddi- 
wrthi. Mor fawr y mae yn cynhyddu, fel 
y mae y gweìnidogion yn anog eu plwyfolion i 
beidio a chadw neb o'r ymneillduwyr yn eu 
gwasanaeth ; ac ni fynant eu hunain ymgymysgu 
â hwynt fel cynt, mewn cyfarfodydd cyhoedd, 
na bod yn gynhorthwyol iddynt mewn achosion 
cyhoeddus perthynol i grefydd yn gyffredinol, 
na chyhoeddi eu cyfarfodydd ar achlysuron o'r 
fath, yn y pulpudau plwyfol!! 

EGLWYS FFRAINC, er mai pabyddiaeth 
yw crefydd sefydledig Ffrainc, ac er fod ei brenin 
yn cael ei alw yn fab hynaf yr eglwys, eto y mae 
ei gweinidogion erioed wedi bod yn llawer rhydd- 
ach oddiwrth lywodraeth dymhorol y pab nag 
un wlad arall, a hyny mewn dau beth, yn l. 
Oblegyd nad oes gan y pab un awdurdod i or 
chymyn dim perthynol i iawnderau gwladol y 
deiliaid. 2. Er fod uchafiaeth y pab yn cael ei 
addef mewn achosion ysbrydol, eto cwtogir a 
rheoleiddir ei awdurdod gan benderfyniadau a 
chanonau hen gymanfaoedd a gynhaliwyd o fewn 
y tiriogaethau Ffrengig. 

Yr esgobaethau a'r personaethau oeddynt oll 
yn meddiant y brenin, i'w rhoddi i'r sawl a 
ewyllysiai ef ei hun; ac o ganlyniad yr oedd 


llawer yn gorphwys ar ei gymeriad personol ef. 
Nid oedd gan un wladwriaeth babaidd, oddigerth 
yr Eidal, gymaint o weinidogion a Ffrainc, gan 
fod yn eu eu plith 18 archesgob, a 111 o esgob- 
ion, 

Yn yr eglwys sefydledig, y Janseniaid, (can- 
lynwyr St. Awgustin mewn athrawiaeth,) oedd- 
ynt dra lluosog; ac yn mhlith y rhai hyn yr 
oedd, yn ddiameu, amryw o'r talentau dysglaeriaf, 
ac o'r duwioldeb puraf; yn mhlith eraill gellir 
enwi Pascal, Amaud, a Nicole.  Ffenelon, arch- 
esgob Cambray, er yn dra chyfrinol, ydoedd yn 
wyrth o dduwioldeb a dyngarwch. Er hyny ni 
allodd erioed berswadio ei hun i ymadael a 
chyffiniau yr eglwys babaidd. Mewn gwirionedd 
yr oedd efe y fath gyfaill i heddwch, fel y cyfrifai 
bob peth yn well nag ymryson ac ymraniad; ac 
nid ystyriai braidd un aberth yn ormod er cynal 
heddwch yn mhlith Cristionogion, 

Gwedi dileu ordinhad Nantz, yn y ddwyfed 
ganrif ar bymtheg, y protestaniaid a_ ddyoddef- 
asant lawer o erledigaeth ; ond cyfraith, yr hon 
a adlewyrchodd anrhydedd mawr ar Lewis X VI. 
diweddar frenin Ffrainc, a adferodd bob manteis- 
ion gwladol perthynol i'w ddeiliaid pabaidd, i'w 
brodyr anmhabaidd, mal y gelwid hwynt. 

Rhifedi gweinidogion Ffrainc oeddynt 30,000 
uwchafiaid y rhai a fwynhaent gyllidaeth aruthr- 
ol: eithr y euradiaid, neu gorff y rhai gweith- 
gar o honynt, ni pherchenogent yn anfynych 
fwy na £30 y flwyddyn. Y gwyr llên, yn an- 
nibynol ar y degwm, a feddianent gyllidaeth, yn 
cyfodi oddiwrth feddiant tirol, o bum miliwn yn 
flynyddol: ac ar yr un pryd yr oeddynt yn rhydd 
o bob treth wladol. Cyn i'r cysawd gwastadlaol 
gymeryd lle, yr offeiriaid a amlygasant eu parod- 
rwydd i gyfranu tuag at ddiffygion y wladwr- 
iaeth, yn gyfartal â deiliaid eraill. Heb foddloni 
i'r cynhygiad, cymerwyd y degwm a'r gyllidaeth 
oddiwrthynt, ac yn eu lle, cytunwyd ar fod i 
gyflog penodedig gael ei roddi i wahanol weini- 
ogion crefydd; eithr ystyriwyd meddianau vr 
eglwys fel perchenogaeth wladol gan y gymanfa 
gyfansoddol. Y graddau crefyddol, neu gyfun- 
debau y mynachod a'r mynachesau, a 'beych- 
enogent etifeddiaethau tirol aruthrol; ewedi 
diddymu y cyfryw gyfundebau, y gymanfa a 
atafaelodd yr etifeddiaethau at wasanaeth y w!ad- 
wriaeth; a phyrth y lleian-dai a agorwyd o led 
y pen. Gweithred nesaf y gymanfa ydo'dd 
sefwdlu yr hyn a gyfenwir cyfansoddiad gwladol 
y gwyr llen. Sefydlwyd y ddeddf hon, er iddi 
gael «i gwrthwynebu trwy areithyddiaeth rymus 
achanlynwyd hi gan un arall, yn rhwymo yr 
offeiriaid, trwy lw, i gynal eu cyfansoddiad 
gwladwriaethol. Defnyddiwyd pob dichell a 
phob bygythiad i'w cymhell i gymeryd eu llw ; 
eithr rhifedi mawr o honynt a wrthodasant 
wneuthur hyny, (yn mhlith y rhai yr oedd 138 
o esgobion,) y rhai a yrwyd mewn canlyniad o'u 
hesgobaethau a'u plwyfau; a 300 o'r offeiriaid a 
lofruddiwyd yr un diwrnod mewn un ddinas. Yr 
holl weinidogion eraill a ymlynent wrth eu cref- 
ydd a aberthwyd neu a gymhellwyd i geisio 
nodded mewn gwledydd tramor. Ond er hyn oll 
gwnawd deddf, Mai 28, 1795, yn caniatau rhyddid 
crefyddol; ac yn Mehefin canlynol, yr holl 
eglwysi yn Paris, a gawsant eu hagor gyda 


EGL 


380 


EGL 


rhwysg mawr. Y Theophilanthropiaid, a Thwm 
Pain yn flaenor arnynt, a ymdrechasant bro- 
selytio y werinos o atheistiaeth i fath o ddeist- 
iaeth boblogaidd, ond ni lwyddasant nemawr yn 
eu hamcan; ac o ganlyniad, diflanasant yn eb- 
rwydd o'r wlad. & i 4 

Bonaparte ydoedd gyfaill proffesedig ì oddef- 
iad; a phan y dyrchafwyd ef i awdurdod, am- 
lygodd mewn amryw ffyrdd gryn bleidgarwch i'r 
protestaniaid, a chryn wrthnaws yn erbyn yr 
offeiriaid pabaidd, y rhaia ddrwgdybid ganddo 
ofod yn elynol i'w achos ef. Pa fodd bynag 
ni ymledodd protestaniaeth ond ychydig, neu 
ddim, gan fod y werin gwedi eu llygru gan 
wrthgrediniaeth, ac yn dangos hollol ddifaterwch 
am grefydd, ac hyd yn nod yn ei deol o'u medd- 
liau, 

U Ar adferiad y Bourboniaid cafodd pabyddiaeth 
ei hadsefydlu yn ei holl rwysg a'i choeg ffurfiau. 
Ar yr un pryd y mae yn hyfryd meddwl na chaf- 
odd protestaniaeth ei diddymu, eithr ei bod yn 
parhau i enilltir yn Ffrainc; abod yn ei pharth- 
au deheuol ganoedd o weinidogion protestanaidd, 
a miloedd o Gristionogion anghyoedd, er fod yn 
rhaid cyfaddef eu bod wedi mawr ddirywio 
mewn gwresogrwydd a phurdeb athrawiaeth, a 
moesau. Modd bynag, bu yr erledigaeth a gyf- 
ododd yn nhiriogaeth Du Gard yn ebrwydd wedi 
adferiad y Bourboniaid, yn foddion ì adfywio eu 
sel a'u duwioldeb; ac y mae sefydliad ysgolion 
rhydd i bawb, taeniad rhydd yr ysgrythyrau, a'r 
ychwanegiad at ryddid crefyddol a wnaethpwyd 
yn ddiweddar, yn darogan yn dda am gynydd a 
helaethiad gwir grefydd yno. 

Ar adsefydliad eglwys Ffrainc ar y cynllun 
gwreiddiol, darostyngwyd gorwychder a thraul 
y sefydliad Ffrengig i raddau mawr. Ond er 
hyn oll y mae pabyddiaeth yn uchel ei phen 
yn Ffrainc, a rhifedi y pabyddion yn dra 
lluosog. 

EGLWYS GROEG, y cyfundeb crefyddol 
sydd yn ddarostyngedig i batriarch Caercysten- 
yn, ac yn cynwys y rhan fwyaf o dir Gyoeg a'i 
ynysoedd, Walachia, Moldafia, yr Aifft, Aby- 
sinia, Nubia, Lybia, Arabia, Mesopotamia, Syria, 
Silicia, a Phalestina; Alexandria, Antioch, a 


Jerusalem: yr holl ymerodraeth Russiaidd yn | 


Europ; rhan fawr o Siberia, yn Asia; Astra- 
chan, Cusan, a Georgia. 
Groeg, am mai yn yr iaith Roeg y cyflawnir ei 
gwasanaeth crefyddol, megys y gelwir eglwys 
Rhufain yr eglwys Ladinaidd, oddiwrth fod ei 
gwasanaeth hithau yn cael ei gyflawni yn Llad- 
in. 
ddwyreiniol, i'r dyben i'w gwahaniaethu oddi- 
wrth eglwys Rhufain, yr hon a elwir yn eglwys 
orllewinol. Yr oedd y ddwy eglwys hon mewn 
cyfeillgarwch a'u gilydd dros ysbaid y saith gan- 
rif gyntaf, er eu bod yn gwahaniaethu yn 
nghylch yr amser i gadw'r pasg. Ond tua cha- 
nol yr wythfed ganrif cyfododd dadleuon, a chy- 
merodd ymraniad le rhyngddynt, yr hwn sydd 
yn para hyd heddyw. Gwrthwynebiad eglwys 
Groeg i'r arferiad o ddelwau yn ngwasanaeth 
Duw oedd y prif achos o hono, at yr hwn y gell- 
ir ychwanegu y ddadl yn nghylch deilliad yr 
Ysbryd Glan. Edr. Delwdorwyr. 

Y prif bynciau a wahaniaethant eglwys 


Gelwir hon yn eglwys | 


Y mae hefyd yn cael ei galw yn eglwys | 


| yn cynwys cantwyr. 


Groeg oddiwrth eglwys Rhufain ydynt y rhai 
canlynol:— Yn 1. Bod eglwys Groeg yn dal 
fod yr Ysbryd Glan yn deilliaw oddiwrth y 
Tad yn unig, acnid oddiwrth y Tad a'r Mab. 
2. Ei bod yn ymwrthod ag awdurdod y pab, 
ac yn gwadu mai yr unig wir eglwys yw 
eglwys Rhufain. 3. Nad yw yn honi anffaeled- 
igrwydd, a'i bod yn gwadu tragoriaeth (super- 
er ogation,) a chyd-ddygiadau (indulgences). 4. 
Ei bod yn caniatau gweddio dros y meirw, fel 
hen arfer dduwiol; eithr yn gwadu purdan, a 
phenderfyniad pendant yn nghylch cyflwr dyn- 
ion trengedig. 5. Ei bod yn arfer trochiad tri- 
unol yn y bedydd; ac weithiau yn oedi bedyddio 
plant hyd nes eu bod yn dair neu bedair blwydd 
oed. Y Groegiaid a wnant felly. 6. Bod yr 
eneiniad (c/rism) yn canlyn y bedydd yn union- 
gyrchol, yr hwn ynddi hi sydd yn gwasanaethu 
yn lle bedydd esgob, ac yn cael ei gyfenwi sel 
rhoddiad yr Ysbryd Glan. T7. Ei bod yn gweini 
swper yr Arglwydd yn y ddau ryw, gan wlychu 
y bara yn y cwpan gwin, a'r hwn y cymysgir 
ychydig o ddwfr twymn. Y mae y gwyr lleyg 
yn gystal a'r cwyr llên yn cyfranogi o hono; a 
rhoddir efi blant ar ol y bedydd. 8. Ei bod yn 
gwrthod addef bedydd esgob, ac eneiniad olaf, 
fel sacramentau; er ei bod yn arfer eneinio 
cleifion ac eraill. 9. Ei bod yn gwadu dwyfol- 
deb y ddefod o gyffesu wrth yr offeiriaid ; er ei 
bod yn arfer cyffesiad gyda rhyddâd, ac weithiau 
penyd. |0. Er yn credu tfraws-sylweddiad, 
(neu yn hytrach cyd-sylweddiad,) nad yw yn 
addoli yr elfenau. 11, Ei bod yn rhoddi addol- 
iad israddol i Mair a seintiau eraill. 12 Nad 
yw yn caniatau delwau mewn boglynwaith, eto 
ei bod yn arfer lluniau a chreirfâau arian. 13. 
Ei bod yn caniatau i'r offeiriaid briodi unwaith, 
a'r gwyr lleyg ddwywaith; eithr yn cyfrif y 
bedwaredd briodas yn ffieiddbeth.. lf. Ei bod 
yn cadw, yn mhlith llawer o wyliau, bedair 
gwyl arbenig, o ba rai y benaf yw dydd Gwener 
y Croglith. 

Y mae gwasanaeth yr eglwys hon yn rhy hir 
a chymblethedig i gael eì ddarlunio, mewn modd 


| neillduol, yn y gwaith hwn; ond gellir sylwi ei 


fod gan mwyaf yn gynhwysedig o psalmau a 
bymnou. Y mae ynddi bump o raddau o offeir- 
iaid; sef esgobion, offeiriaid, diaconiaid, is- 
ddiaconiaid, a darllenwyr. Y rhai olaf ydynt 
Gwahaniaethir yr urdd 
esgobaethol wrth y teitlau, esgob mam eglwys, 
archesgob, ac esgob. Pen eglwys Groeg yw 
patriarch Caercystenyn, yr hwn a etholir gan 
ddeuddeg o'r esgobion nesaf at y brif ddinas; 
ond yn bresenol y mae caniatad yr ymerawdwr 
Twrcaidd yn angenrheidiol er cadarnheu y cyf- 
ryw etholiad. Y mae gan yr esgob hwn awdur- 
dod i alw cymanfaoedd ei hun, er llywodraethu 
yr eglwys, a thrwy ganiatad yr ymerawdwr y 
mae efe yn gweini cyfiawnder mewn achosion 
gwladol, yn mhlith aelodau ei gyfundeb ei hun. 
Y patiarchiaid eraill ydynt yn cyfaneddu yn 
Jerusalem, Antioch, ac Alexandria; ac oll yn 
cael eu penodi gan batriarch Caercystenyn, yr 
hwn sydd yn meddianu awdurdod helaeth. Í'r 
dyben i drefnu achosion eglwysig, y mae cym- 
anfa, cynhwysedig o benaethiaid yr eglwys, yn 
cyfarfod yn fisol yn Nghaercystenyn; yn y 


EGL 


81 


EGL 


gymanfa hon y mae patriarch Caercystenyn 
ym blaenori, yn nghyd a phatriarchiaid Jerusa- 
em ac Antioch, a deuddeg archesgob. 


Cyfoeth rhai o eglwysi a mynachlogydd Groeg, 
yn gynhwysedig o leiniau, llestri arian, a gwisg- 
oedd offeiriadol, sydd fawr iawn, [ac yn cael ei 
gyfrif yn agos cymaintag eiddo eglwys Rhufain ; 
a'u defodau nid ydynt lai gorwych a chwareu- 
yddol. Dywedir fod eu gwasanaeth yn cynwys 
ugain cyfrol unplyg—ei fod yn yr iaith Slavon- 
aidd, yr hon ni ddeallir yn dda gan y werinos 
gyneu bod rhanau o'r Beibl yn cael ei 

darllen ynddo; acnad oes ond ychydig o'r gwyr 
eglwysig yn meddianu Beibl cyflawn. Rhifedi 
“ ei mynachod yn bresenol ydynt o gylch 5000, 
a'i mynachesau ydynt 1700. 


EGLWYS LOEGR, sefydliad eglwysig gwlad- 
ol Prydain Fawr, sylfaen yr hwn a osodwyd i 
lawr gan Awstin fynach, yr hwn a wnaethpwyd 
yn archesgob Caergrawnt gan y pab Gregory, 
yn y chweched ganrif, ac a arddelwodd ufydd- 
dod yr holl weinidogion Brytanaidd iddo ef ei 
hun, ac i esgobaeth Rhufain; ond gwrthodwyd 
ei arddelwad coegfalch gan y gweinidogion gyda 
dirmyg, am yr hyn y gorfu arnynt ddyoddef yn 
galed; eithr enillodd Rhufain ei hamcan, a 
chadwodd ei hawdurdod hyd yr unfed ganrif ar 
bymtheg, pan yr ymrafaeliodd Harri VIII. a'r 
pab, yr arddelwodd uwchafiaeth mewn achosion 
eglwysig yn gystal a gwladol, ac y cyfansoddodd 
ei hun yn ben eglwys Loegr; yr hwn gyfenwad 
a gadarnhawyd iddo gan y senedd, ac sydd yn 
cael ei arddel gan ei olafiaid hyd yn awr, yn 
gystal a'r enw diffynwr y ffydd, â'r hwn y cyn- 
hysgaeddwyd Harri gan Leo X., am ysgrifenu 
llyfr yn erbyn Luther. 


Cyfarfu y sefydliad eglwysig gwladol hwn â 
pheth gwrthwynebiad gwaedlyd yn amsor y fren- 
hines Mari; ond cafodd ei gadarnhau eilwaith 
yn amser Elizabeth ei chwaer, pan yr adsefydl- 
wyd yr hen gysegr lywodraeth, ac y gwnaeth- 
pwyd ychydig o ddiwygiad yn ei ffurf. Defodau 
a seremoniau eglwys Loegr a benodir yn Llyfr y 
Weddi Gyffredin, a'i hathrawiaeth yn y pedwar 
erthygl ar bymtheg ar hugain. Ond ysywaeth, 
yr erthyglau hyn, er wedi eu bwriadu er cynal 
undeb ffydd, ydynt yn cael eu hystyried yn 
alluog o eglurhad mor wahanol, fel y mae yn 


beth dadleuol yn mhlith eglwyswyr, hyd yn nod | 


yn awr, ac efallai mai felly y bydd iddo barhau 
i fod, paun ai ystyr Galfinaidd neu. Arminaidd 
yw eu hystyr wirioneddol ; gan fod y naill blaid 
fel y llall yn honi hawl ynddynt, ac yn eu har- 
wyddo fel eu heiddo eu hunain. Arddelwir 
tanysgrifiad pob ymgeisydd am urddau eglwysig 
i'r rhai hyn, ac hefyd i Lyfr y Weddi Gyffredin, 
wrth weithred unffurfiaeth, yr hon a wnaeth- 
pwyd yn y ddwyfed ganrif ar bymtheg, ac a 
achosodd rwyg annilêadwy yn y sefydliad eg- 
lwysig gwladol hwn. Yn 1801, cafodd eglwys 
yr Iwerddon, yr hon ydyw yr helaethafei chyll- 
idaeth trwy holl gred, ei huno ag eglwys Loegr, 
dan arolygiad yr un pen. Dywedir fod saith ran 
o wyth o leiaf, o drigolion yr ! werddon yn bab- 
yddion; ac eto y maent yn gorfod cynal, trwy 
draul anghymarol, luaws o offeiriaid protestan- 
aidd, oddiwrth y rhai nid ydynt yn derbyn un 
9B 


lles! Gellir dywedyd yr un peth i raddau mawr 
am Loegr a Chymru. 

EGLWYS RHUFAIN, y cyfundeb pabaidd, 
ar yr hwn y mae y pab yn ben, yr hwn a eilw 
ei hun yn olynwr St. Pedr, ac yn ffynhonell 
gwirionedd duwinyddol, ac urddau eglwysig; 
llys yr hwn a gynhelir gyda rhwysg mawr yn 
mhalas y Fatican, yn Rhufain; a hwn sydd yn 
cael ei amgylchynu gan /0 o gardinialiaid, y 
rhai a gyfansoddant ei ddirgel gyngor, mewn 
efelychiad o 70 dysgyblion Crist. Mewn teyrn- 
asoedd eraill, awdurdod y pab sydd hollol ys- 
brydol; ond yn yr Eidal y mae efe yn frenin 
gwladol, ac yn meddianu awdurdod wladol. 

Erthyglau ffydd eglwys Rhufain ydynt gyn- 
hwysedig yn nghredo pab Pius IV., yr hwn sy 
fel y canlyn :—Wedi adrodd y credo Niceaidd y 
mae yn ychwanegu, 

18 “ Yr ydwyf yn caniatau ac yn cofleidio yn 
y modd cadarnaf, draddodiadau apostolaidd ac 
eglwysig, yn nghyd a phob cyfansoddiadau a 
defodau eraill o eiddo yr un eglwys.” 

““ Yr ydwyf hefyd yn derbyn yr ysgrythyrau 
santaidd yn ol yr ystyr ag y daliodd, ac y mae 
y fam eglwys santaidd yn eu dal, i'r hon y per- 
thyn barnu gwir ystyr ac agoriad yr ysgrythyrau 
santaidd; ac ni bydd i mi byth eu cymeryd na'u 
hegluro yn groes j unol gydsyniad y tadau.” 

14. “ Yr ydwyf yn proffesu hefyd, fod mewn 
gwirionedd ac yn briodol, saith sacrament yn 
perthyn i'r gyfraith newydd, yrhon a sefydlwyd 
gan Iesu Grist ein Harglwydd, er iechydwriaeth 
dynolryw, (er nad ydynt oll yn angenrheidiol i 
bob un,) sef bedydd, bedydd esgob, y cymun, 
penyd, yr eneiniad olaf, urddau, a phriodas ; a'u 
bod yn cynysgaeddu gras; ac o'r rhai hyn nad 
ellir adweini bedydd, bedydd esgob, nac urddau, 
heb fod yn euog o gysegrladrad.” 

15. “ Yr ydwyf hefyd yn derbyn ac yn can- 
iatau defodau yr eglwys gatholig, derbyniedig 
a chymeradwyedig yn mngweinyddiad yr holl 
sacramentau rhag-grybwylledig.” 

16. ““Yr ydwyf yn derbyn ac yn cofleidio y 
cwbl, a phob un o'r pethau a ddarluniwyd-ac a 
gyhoeddwyd yn nghymanfa santaidd Trent, o 
barth pechod gwreiddiol, a chyfiawnhad.” 

17. “' Yr ydwyf yn proffesu hefyd fod yn yr 
offeren wir, priodol, ac iawnol aberth yn cael ei 
offrymu i Dduw, dros/y byw a'r meirw; a bod 
yn sacrament santeiddiaf y cymun, yn wirion- 
eddol a sylweddol, goríf a gwaed, yn nghyd ag 
enaid a duwdod ein Harglwydd Iesu Grist; a 
bod holl sylwedd y bara yn cael ei droi yn wir 
gorff, a holl sylwedd y gwin yn waed, yr hwn 
droedigaeth y mae yr eglwys gatholig yn ei alw 
yn draws-sylweddiad.” 

18. “ Yr ydwyf hefyd yn cyffesu fod Crist 
hollol a chyflawn yn nghyd a gwir sacrament, yn 
cael ei dderbyn dan un o'r ddau ryw.” 

19. “ Yr ydwyf yn gwastadol ddal fod pur- 
dan, a bod yr eneidiau a ddelir yno yn cael eu 
cynhorthwyo gan weddïau y ffyddloniaid.” 

20. “Hefyd, y dylai 7 seintiau a deyrnasant 
gyda Christ gael eu parchu, a galw arnynt; a'u 
bod yn offrwm gweddiau drosom ni at Dduw, 
ac y dylid parchu eu creiriau.” 

21. “Yr ydwyf yn honi yn y modd cadarnaf, 
y dylid cadw a chynal delwau Crist, a mam 


EGL 


982 


EIC 


Duw, yr hon sydd wyryf fythol; ac hefyd eiddo 
seintiau eraill; ac y dylai anrhydedd a pharch 
addas gael ei roddi iddynt.” 

22. ““ Yr ydwyf yn honi hefyd, fod awdurdod 
cyd-ddygiadau (imdulgemces) wedi ei adael gan 
Grist yn yr eglwys; a bod yr arfer o honyní yn 
dra defnyddiol i bobl Dduw.” 

23. “Yr ydwyf yn cydnabod mai y santaidd 
gatholig ac apostolaidd eglwys Rufeinig yw mam 
ac arglwyddes yr holl eglwysi; ac yr wyf yn 
addunedu ac yn tyngu gwir ufydd-dodi esgob 
Rhufain, olynwr St. Pedr, tywysog yr apostol- 
ion, a ficer Iesu Grist.” 

24. ““ Yr wyf hefyd yn proffesu ac yn derbyn 
heb amheuaeth bob peth a draddodwyd, a 
ddarluniwyd, ac a gyhoeddwyd gan y canonau 
santaidd, a'r cymanfaoedd cyffredinol, yn neill- 
duol cymanfa santaidd Trent; ac yn yv un modd 
yr ydwyf yn condemnio, gwrthod, a melldithio 
pob peth croes i hyny; yn nghyd a phob rhyw 
heresiau a gondemniwyd ac a felldithiwyd gan 
yr eglwys.” 

«“ Y ífydd wivioneddol gatholig hon, allan o'r 
hon ni all neb fod yn gadwedig, yr hon yr wyf fi 
yn awr yn ei rhydd feddianu, ac yn'ei gwir ddal, 
Myfi, N, wyf yn addunedu, ac yn tyngu, y bydd 
i mi ddal a phroffesu yr unrhyw yn y modd 
mwyaf cyson, yn gyfangwbl a bollol, trwy gy- 
mhorth Duw, hyd derfyn fy mywyd. Amen.” 

Defodau eglwys Rhufain ydynt luosog a 
rhwysgfawr, megys yn 1. Arferant arwydd y 
groes yn eu holl sacramentau, er dangos fod eu 
holl rym a'u rhinwedd yn deilliaw o'r groes. 2. 
Taenelliad dwfr santaidd can yr ofíeiriad, ar 
ddyddiau arbenig, a chan bob un wyth fyned i 
mewn ac allan o'r eglwys. 3. Y ddefod o fen- 
dithio clych, yr hon a alwant hwy eu bedyddio, 
o herwydd rhoddir enw rhyw sant arnynt írwy 
rinwedd gweddi ar yr bwn y cyflwynir hwynt, 
fel y byddo iddynt gaffael ei ffafr a'i nodded. 
4, Ymgrymant yn wastad wrth enw yr lesu, ar 
sail Phil.ii.10. 5. Cadwant bob amser rifedi 
o lampau a chanhwyllau yn oleu o flaen delwau 
a chreirian y saint. 6. Avferant arogldarth ; 
ac y mae canhwyllau yn oleu ganddynt ar yr 
allor pan yn gweini yr offeren. 7. Golchiad 
traed y tlodion, mewn efelychiad i waith Orist 
yn golchi traed ei ddysgyblion, a gyflawnir ar 
ddydd Iau y Dyrchafael, gan holl dywysogion 
pabaidd Europ. Y mae eglwys Rhufain yn 
proffesu hefyd gadw gwyliau y Grawys gyda 


manyldra neillduol; ac y mae yn cadw hefyd | 


fwy orifedi o wyliau, hyd yn nod nag eglwys 
Loegr. 

EOCLWYSWR, pleidiwr neu aelod o eglwys 
wladol Prydain, mewn gwrthwynebiad i'r ym- 
neillduwyr. 

Dosbarthir eglwyswyr yn gyffedin yn ol gradd- 
au eu sel dros y sefydliad gwladol, i uchel ac îs. 
Uchel eglwyswyr yw y rhai sydd yn dwyn mawr 
sel dros y sefydliad, ac yn rhagfarnllyd ac an- 
oddefol tuag at ymneillduwyr. /s eglwyswyr yw 
y rhai a goleddant egwyddorion rhydd, ac ydynt 
yn llai rhagfarnllyd ac anoddefol tuag at bleid- 
iau eraill, ac yn edrych arnynt, ac ymddwyn 
tuag atynt fel brodyr Cristionogol. Gynt yr 
oedd yr uchel eglwyswyr yn gyffredin yn Ar- 
miniaid; ond yn bresenol tybir fod egwyddorion 


anoddefgarwch yn enill tir yn gyflym yn mhlith 
y lleill; a bod yr Arminiaid yn dyfod yn fwy 
cymedrol nag yr arferent fod. Pa fodd bynag, 
uchel eglwyswyr av y cyntaf oeddynt yr an- 
nhyngwyr (m0njurors) a wrthodent arddel Wil- 
liam ÍITI. fel eu brenin cyfreithlon, ac a goledd- 
ent olygiadau gorfalch am awdurdod eglwysig. 
Is eglwyswyr o ganlyniad oeddynt y rhai a addef- 
ent William fel eu cyfiawn frenin, a hynodent 
eu hunain trwy eu tegwch tuag at ymneillduwyr, 
ac oeddynt yn llai awyddus na'r lleill am hel- 
aeihiad terfynau awdurdod eglwysig. 

EGWYDDOR, gwirionedd sylfaenol, oddi- 
wrth yr hwn y mae gwirioneddau eraill yn deill- 
iaw; sylfaen, neu achos cymhelliadol unrhyw 
weithred... Yn yr ystyr flaenaf, gellir dosbarthu 
egwyddorion ìi gyntefig ac ailraddog. > Yn yr olaf 
dosbarthir hwynt i dda a drwg. _ Sonir yn fynych 
am ddyn diegwyddor; ond nid yw y cyfryw yn 
hanfodi, gan nad oes na gweithred nac ymddyg- 
iad heb' achos cymhelliadol, mwy nag effaith 
heb achos. 

EGWYDDORI, (egwyddor,) 
mewn egwyddorion sylfaenol, 
ac ateb, 

EGWYDDORIAD, ffurf o addysg, wedi ei 
gyfansoddi mewn dullo holiad ac ateb. Edr. 
Catechism. 

EGWYDDORIAID, rhai yn cael eu ha- 
ddysgu yn egwyddorion sylfaenol crefydd, neu 
unrhyw gelfyddyd. Y radd iselaf o Gristionog- 
ion yn y brif eglwys. 

EGWYDDORWR, un yn addysgu egwyddor- 
iaid, trwy holiad ac ateb, yn egwyddorion syl- 
faenol crefydd... Gorchwyl y gweinidog, neu yr 
athraw, yn gyffredin, oedd ac yw hwn. 

EHUD, gair cyfansawdd o e a Aud, yn ar- 
wyddo byrbwyll, amryfus. Felly barn ehud yw 
barn fyrbwyll, ddisynwyr; dyn neu wr ehud, yw 
dyn anystyriol, annoeth, digyngor, a byrbwyll. 

EHUDRWYDD, (e^ud,) amryfusedd, neu 
fyrbwylldra yn y cyflawniad o ryw weithed, neu 
yn ífurfiad a chyhoeddiad o dyb yn mherthynas 
i ryw berson neu beth, heb yn gyntaf wneuthur 
ymofyniad priodol yn mherthynas i'w hansawdd 
a'u cymeriad. 

EICETIAID, mynachod a mynachesau yn y 
nawfed ganrif, y rhai a haerent yr angenrheid- 
rwydd o gysylltu cynghanedd a dawnsio â 
gweddi, i'r dyben i'w gwneuthur yn gymeradwy 
ger bron Duw. Y mae Awgustine yn eu rhestru 
yn mhlith hereticiaid; eithr nid ydym ni yn 
gwybod am un cyfeiliornad o'u heiddo, heblaw 
y digrifwch hynodol a goffawyd. Tebyg mai 
dynion o ysbryd gwag ac ysgafn oeddynt. 

EICONOCLASIAID, gaircyfansawdd o £xov, 
delw, &_ kXace, torwyf, ac yn arwyddo delw- 
dorwyr, yr bwn gwel. 

EICHORN, Ioan Godffrey Eichorn, un o'r 
dysgedigion Ellmynaidd enwocaf yn yr ieithoedd 
dwyreiniol; mewn beirnadaeth ysgrythyrol, ac 
mewn hanesiaeth ddysgeidiaethol a chyffredinol. 
Ganwyd ef yn Dorrenzimmem, yn 1752. Yn 
1772, cafodd ei sefydlu yn broffeswr yn Jena ; 
ac eilwaith yn Gottingen yn 1788, lle yr aros- 
odd hyd ei farwolaeth, yr hyn a gymerodd le yn 
1891. Ymgysegrodd yno yn benaf at feirniad- 
aeth ysgrythyrol. Ffrwyth eilafur a gynhwysir 


addysgu un 
trwy holiad 


EIL 


382 


EIR 


' yn ei gyhoeddiadau ; sef ei Lyfrgrawn Cyffredinol 
o_Ddysgeidiaeth Feiblaidd— ei Drysorfa o Ddysg- 
eidiaeth Feiblaidd a Dwyreiniol—a'i Ragymad- 
rodd i'r Hen Destament a'r Newydd—gweithion 


yn cynwys llawer o addysg bwysig a gwerth-. 


fawr, llawer o feirniadaeth ddiwegi, a llawer 
hefyd o siamplau gwrthun a ffiaidd o Newydd- 
iaeth Ellmynaidd. Ei ysgrifeniadau a gawsant 


gryn effaith ar olygiadau duwinyddion y cy-, 


fandir. 

EIDDIGEDD, (eiddig,) anesmwythder me- 
ddwl, yn cyfodi oddiar gariad neu draserch at 
ryw berson, ac yn cael eì gymdeithasu â gofal, 
ofn, a gwyliadwriaeth, rhag i ryw gydymgeisydd 
ysbeilio serchiadau gwrthrych ein serch, os na 
byddwn mewn gweithredol feddiant o hono; ac 
âg dnymddiried, drwedybiaeth, neu led-dyb fod 
rhywun wedi gwneuthur hyny, os bydd y gwrth- 
rych a gerir mewn meddiant, neu yn ein per- 
chenogaeth, Ymgeisiwr yw unig ddeiliad y 
radd flaenaf o eiddigedd, yr hon sydd yn an- 
wahanol oddiwrth gariad at wrthrych heb fod 
yn weiíhredol yn meddiant ei ddeiliad ; ond per- 
chenog oweithredol yw deiliad y radd olaf o 
eiddigedd, yr hwn a gymdeithasir â llid, digof- 
aint, ac awydd cryf i ddial ar y gwrthrych a 
ddrwgdybir o'r weithred. 

Y mae (ri math o eiddigedd; sef naturiol, 
crefyddol, a phechadurus.  Anian-reddf yn 


7 mhob dyn ac anifail yw y blaenaf; effaith gwir 


ras yw yrail; a ffrwyth lled-dyb ddisail, neu 
ormod traserch at wrthrych y serch yw yr olaf. 
Y mae y blaenaf yn gyfreithlon, os bydd yn 
gymedrol, ac yn cyfodi oddiar seiliau cywir; yr 
ail yn rhinweddol; a'r olaf yn waharddedig a 
niweidiol, gan ei fod yn ddisail, neu ynte yn 
anghymedrol ac afresymol. 

EILUN, gair cyfansawdd o ail a lun, neu yn 
hytrach o ai/ ac un; ac yn arwyddo yn briodol, 
un yn lle y cyntaf, hyny yw, ynlle Duw. Hefyd, 
y mae y gair yn cael ei arfer am ddelw, neu lun 
rhywbeth, os bydd y peth hwnw ag y mae wedi 
ei fwriadu yn ddelw o hono yn cael ei ys- 
tyried yn dduw, ac felly yn wrthrych addoliad. 
Ar y cyntaf, tebygol mai y cynllun oedd yr 
ailun, neu yr eilun, acnad oedd yr hyn a gyf- 
enwir felly yn awr ond yn unig delw neu lun o'r 
cynllun, neu yr eilun; er gydag amser i hwnw 
ei hun ddyfod i fod yn eilun, ac felly iddo ddy- 
fod i gael ei addoli yn lle y cyntaf, sef yn 
lle Duw. 

Y mae eiìunod y cenhedloedd yn lluosog ac 
amrywiog. Dywedir fod gan y Groegiaid 30,000, 
neu yn ol eraill, 300,000 o eilun dduwiau. Rhai 
a dybiant mai yr haul, y lleuad, a'r ser, oeddynt 
yr eilunod cyntaf; ond eraill a haerant mai yr 
angylion oeddynt. Cymwynaswyr enwog, bren- 
hinoedd trengedig, anifeiliaid o wahanol rywog- 
aethau, planhigion, a meini, a ddaethant gydag 
amser, i fod yn wrthrychau addoliad, AL AifTt- 
iaid, er eu bod yn ymroíïostio mewn rhagoriaeth 
doethineb ar genhedloedd eraill, a addolant am- 
rywiol rywogaethau o anifeiliaid, ysgrybliaid, a 
llysiau. Nid rhyfedd i Paul ddywedyd, “' Pan 
dybient eu bod yn ddoethion, hwy a aethant yn 
ffyliaid. 

EILUNADDOLIAETH, y weithred o addoli 
eilunod, neu o roddi y parch a'r anrhydedd 


hwnw i'r creadur, sydd yn deilwng i'r creawdwr 
yn unig. Tybir mai prif achos eilunaddoliaeth 
ydoedd parch gormodol i greaduriaid gwasan- 
aethgar, a bodau defnyddiol a llesiol i'r hil ddyn- 
ol; megys yr haul, &c. Gall eilunaddoliaeth, 
medd Dr. Jortin, ymffrostio, yn 1. Yn eì hyn- 
afiaeth. Y maeyn llawer henach na'r grefydd 
Iuddewig, (yr hon yw y grefydd ddwyfol ddat- 
guddiedig henaf yn y byd,) a'i phleidwyr a_all- 
ent gyfarch yr Iuddewon, gan ofyn iddynt, “ Pa 
le yr oedd eich crefydd chwi cyn Moses ac 
Abraham? Ewch, ac ymofynwch yn Caldea, a 
chewch yno fod eich tadau yn gwasanaethu duw- 
iau eraill.” 2. Ei hymledaeniad cyffredinol dros 
oesoedd a gwledydd y byd. Hon ydoedd crefydd 
y cenhedloedd lluosocaf, doethaf, a phrydferthaf 
—y Caldeaid, yr Aiíftiaid, a'r Pheniciaid, syl- 
faenwyr llywodraethyddiaeth, a rh;eni y celfydd- 
ydau a'r gwybodaethau. 3. Âi chyd-darawiad 
a thueddfryd dynolryw at wrthrychau gweledig a 
defnyddiol, Duwiau elont o'u blaen, ac a drig- 
ont yn eu plith, yw yr hyn sydd eisiau ar ddyn- 
ion, neu yn hytrach yr hyn y maent am gael. 
Duw, yr hwn sydd yn mhoblleo ran gallu, ac 
heb fod yn un lle mewn ymddangosiad, sydd 
anhawdd ei amgyffred. 4. A chydgordiad â 
dynol nwydau a gwyniau. Nid yw yn arddelwi 
moesoldeb. Ei defodau crefyddol sydd gynhwys- 
edig o seremoniau gorwych, gloddest, dawns, 
cynhulliadau nosweithiol, dirgeledigaethau an- 
mhur a ffiaidd ; ei gweinidogion ydynt ddynion 
anllad; a'u duwiau yn gaethweision ac yn nodd- 
wyr pob ífìeidd-dra. 

Dosbarthir eilunaddoliaeth i gymhariaethol a 
phriodol. Y blaenaf sydd yn gynhwysedig mewn 
traserch at gyfoeth bydol, anrhydedd daearol, a 
phleserau cnawdol ac anifeilaidd; yr olaf, mewn 
rhoddi yr anrhydedd perthynol i Dduw i ryw 
berson neu beth arall, yn weithredol neu fe- 
ddyliadol. 

EIRIOL, gair cyfansawdd, o gdr, ac ioli, 
gweddio, deisyf, erfyn, diolch; ac yn arwyddo 
deisyf neu erfyn mewn geiriau, neu â'r tafod- 
leferydd. Dengys hyn fod gweddio, deisyf, erfyn, 
ac eiriol yn gyfystyr: ac mai mewn modd gos- 
tyngedig a thaer y gellir dysgwyl cyflawni y 
gorchwyl yn llwyddianus. A hyn y cytuna y 
geiriau gvrvyyavw. a wapkaXeao, y gair a gyl- 
ieithir eiriol, neu erfyn yn y y Testament newydd, 
Heb. viii. 25; Act. xxvii. 39; Rhuf. viii. 34. Y 
gaìr Heb. Pagang, yn gystal â'r Lladin interceder, 
a arwyddant gyfryngu, neu ddyfod rhwng, er atal 
niwaid, neu gaítael ffafr; megys y gwnaeth 
Abraham, a Moses, Gen. xviii. 20—32; xxiii. 8; 
Num. xiv. 13—20, 

Y mae'r gorchwyl o eiriol neu erfyn, yn cael 
ei briodoli yn yr ysgrythyrau santaidd i ddyn- 
ion, Jer. vii. 16; xxvii. l8; i'r Ysbryd Glan, 
Rhuf. viii. 26; aci'r Arglwydd Iesu Grist, Rhaf, 
viii. 34; Heb. vii. 25.. Yn ei berthynas â dyn- 
ion y mae yn arwyddo eu gwaith yn gweddio am 
ryw ífafr iddynt eu hunain neu eraill, a hyny 
naill ai mewn modd swyddol, cyfeillzarol, neu 
bersonol, Yn ei berthynas â'r Ysbryd Glan, nid 
yw i'w ddeall mewn ystyr briodol, eithr cyfor- 
ddwynol neu gymhariaethol. Y mae efe, fel 
ysbryd gras a gweddiau, yn eiriol trosom ni, nid 
yn uniongyrchol, ond trwy ein tueddu a'n cyn- 


EIR 3 


84 EIR 


— 


horthwyo ni ì weddio mewn modd taer a difrifol, 
fel y mae'r gair mepevrvygave (arerfyn, gor- 
erfyn, tra-erfyn) yn nghyd âg ““ocheneidiau an- 
nhraethadwy,” yn dynodi. Yn ei berthynas â 
Christ, ysgatfydd, nad yw yn golygu dim mwy 
nâ'i ymddangosiad fel cyfryngwr ger bron y 
Tad, ar sail ei aberth drosom ni, yn y drydedd 
nef; ac na byddai meddwl ei fod yn gweddio, 
erfyn, deisyf, neu eiriol yno, mewn modd priod- 
ol a gweithredol, yn gyson â chymeradwyaeth 
Duw fel bod anfeidrol drugarog—â sefyllfa 
ddyrchafedig y cyfryngwr—ac â pherffeithrwydd 
ac anfeidrol deilyngdod ei aberth. Yr oedd 
gweddio, deisyf, ac erfyn, yn yr agwedd ostyng- 
eiddiaf, yn gydweddog â'i sefyllfa ddaiostyngol 
ar y ddaear, pan mewn agwedd gwas; ond nid yw 
hyny yn gydunol â'i sefyllfa ddyrchafedig, fel 
Arglwydd pawb oll, ar ddeheulaw y Tad yn y 
drydedd nef. Digon yw ei ymddangosiad yno, 
a'i gydewyllysiad a'r Tad, er effeithio holl gyng- 
or Duw yn iachawdwriaeth dynion. Nid yw yn 
ymddangos fod yr arch-offeiriad Iuddewig yn 
dywedyd un gair yn y cysegr wrth eiriol dros 
Israel. Digon oedd iddo ymddangos yno; yr 
oedd y gwaed a ddygai yno yn llefaru, ac yn hebgor 
ei lefariad ef. Pa faint mwy y mae gwaed Crist, 
““yr hwn sydd yn dywedyd pethau gwell na'r 
eiddo Abel,” yn gwneyd hyny, Heb. ix. 14; 


xii, 24. 

EIRIOLAETH, (eiriol,) y weithred o eiriol, 
erfyn, neu ddeisyf am yyw ffafr gan ryw un, i ni 
ein hunain neu eraill: swydd, neu waith eiriolwr, 
neu gyfryngwr. 

Y mae hanfod eiriolaeth yn gynhwysedig mewn 
erfyniad. Herwydd hyn '“cynghori yr ydwyf, 
(medd Paul,) gan hyny yn mlaen pob peth, fod 
ymbiliau, gweddiau, deisyfiadau (Gr. eiriolaeth- 
au,) a thalu diolch, dros bob dyn,” I Tim.ii. 1. 

Gellir ystyried eiriolaeth naill ai yn bersonol 
neu ddirprwyol, yn swyddol neu answyddol. 
Eiriolaeth bersonol yw gwaith eirchiad yn cyf- 
lwyno deisyfiad mewn modd uniongyrchol drosto 
ei hun; eiriolaeth ddirprwyol yw gwaith un 
yn-ymbil dros arall; eiriolaeth swyddol yw eiddo 
y gweinidog dros yr eglwys—y noddwr dros ei 
nawdwr —a'r offeiriad dros ei gynrychioledigion ; 
ond eiriolaeth answyddol yw eiddo perthynasau 
a chyfeillion dros eu ceraint a'u hanwyliaid, 

EIRIOLAETH CRIST, ei ymddangosiad 
gwastadol ger bron Duw, fel cyfryngwr drosom 
ni yn y drydedd nef; neu ei gyfryngiad yn y nef, 
Heb. ix. 24. 

Y mae eiriolaeth yr Arglwydd Iesu Grist wedi 
ei sylfaenu ar ei farwolaeth, fel aberth neu iawn 
dros bechod, Rhuf. viii, 34; Heb. ix. 22—26; 
1Ioanii. l,2; ac nid ydyw ddim amgen cyf- 
lwyniad o hono ei hun, fel cyfryngwr, iawn, 
aberth, a machnïydd drosom ni ger bron y Tad. 
Yr oedd eiriolaeth yr arch- offeiriad Iuddewig, (yr 
hon nid oedd ond cysgod o eiriolaeth Crist) yn 
rhagdybied ei waith yn aberthu; ac wedi ei syl- 
faenu ar aberth. 'Trwy waed yr aberth yr oedd 
efe yn myned i'r santaidd santeiddiolaf i eiriol, 
ac nid oedd ei eiriolaeth ddim amgen cyflwyniad 
ac arddangosiad o'r aberth, ac o hono ei hun, fel 
cynrychiolwy Israel ger bron y drugareddfa, Heb. 
ix.1,7, 11—13. Edr. Êiriol, 

Gwrthrychau eiriolaeth Crist yn gyffredinol 


yw dynion, mewn gwrthwynebiad i angylion a 
chythreuliaid; ac yn mhlith dynion, y. cyfryw 
yn unig ag sydd ar dir gobaith, ac felly yn 
garcharorion gobeithiol, Zech.ix. 12. Nid oes 
ar yr angylion santaidd angen eiriolwr, ac am y 
cythreuliaid, ni threfnwyd un ar eu cyfer. “Cyf- 
ryngwr rhwng Duw a dynion ydyw Crist, a rhan 
arbenig o'i gyfryngdod yw ei eiriolaeth, I Tim.ii. 
5. Dros ddynion y bu efe farw; a thros ddyn- 
ion, ac nid dros angylion a chythreuliaid y mae 
efe yn eiriol. Megys nad yw efe yn eiriol dros 
neb ond dynion, felly nid yw efe yn eiriol dros 
neb dynion ond sydd ar dir gobaith, ac yn 
garcharorion gobeithiol. Pe buasai yn eiriol dros 
yr uffernolion gallasid dysgwyl adferiad iddynt 
ryw bryd o uffern ; gan nad ydyw, nid oes obaith 
yn y gororau tywyllion hyny. Cymeriad cyffred- 
in y dynion y mae efe yn eiriol drostynt yw 
troseddwyr, Esa. liii. 12; yr hyn a ddengys mai 
eiriolaeth ddirprwyol yn achos camwedd, gyda 
golwg ar adferiad ei gwrthrychau i heddwch a 
ffafr y Goruchaf, yw ei eiriolaeth ef. Yn gyson 
â hyn, gellir dyweyd ei fod yn eiriol dros ddyn- 
ion anffrwythlon, am arbediaeth a thriniaeth, Luc 
xiii.6—9; dros ddynion temtiedig, am gymhorth, 
Luc xxii. 31, 32; a thros ddynion cwympiedig 
edifeiriol, am faddeuant ac adferiad i'r ffafr 
ddwyfol, l Ioan ii. 1, 2. “'Yr ydym, (medd 
Mathew Henry,) yn ddyledwyr i Grist yr eiriol- 
wr mawr, fod prenau anffrwythlon heb eu tori yn 
ddiatreg i lawr. Oni buasai ei gyfryngiad ef 
torasid yr holl fyd i lawr ar bechod Adda; 
ond dywedodd, “Gad ef;” ac '*efe sydd yn 
cynalpob peth.” Edr. Henry ar Luc xiii. 8. ““ Yr 
ydym, medd y Dr. Dodridge, yn ddyledwyr i 
eiriolaeth ein prynwr bendigaid, ceidwad mawr 
gwinllan Duw, na buasem er ys hir amser, wedi 
eintoriìilawr.” Dod. Fam. Ewpositor, vol. ii. 
p. 138. “ Y mae Crist, (medd y Dr. Lewis,) yn 
mawredd ei dosturi, ac felly ei genhadon, yn 
erfyn am i'r eglwys Iuddewig, ac i broffeswyr 
Jf urfiol dan yr efengyl, gael eu harbed ychydig yn 


. hwy, ac i ryw foddion gael eu harfer yn mhellach 


tuag atynt, er eu dwyni edifeirwch.” Dr. Lewis 
ar Luc xiii. 8.. ““ Odfauon trugaredd ac amynedd 
Duw, ydynt yn aml (medd Brown, o Hadington,) 
yn cael eu hestyn, mewn modd annysgwyliadwy, 
trwy gyfryngdod ei Fab, a gweddiau gweinidog- 
ion.” Brown's Bible, Luc xiii, reflections. Yn 
neillduol gwrthrychau eiriolaeth Crist, yn y cwbl 
a roddwyd iddo gan y Tad, fel gwobr ei lafur 
cyfryngol, Ioan xvii. 6—9: sef y rhai oll sydd 
yn dyfod at Dduw trwyddo ef, Heb. vii. 25; y 
rhai oll a gredasant ynddo eisioes, ac a. gredant 
ynddo rhagllaw, trwy ymadrodd ei apostolion 
santaidd, Ioan xvii. 20. Er mwyn y rhai hyn 
yn neillduol, yv ymrwymodd, y daeth, y dyoddef- 
odd, y trengodd, yr adgyfododd,yr esgynodd, yr 
eisteddodd ar ddeheulaw Duw, ac y mae efe yn 
eiriol; a hwynthwy yn unig a dderbyniant, ydynt 
yn derbyn, ac a dderbyniasant les cadwedigol 
oddiwrth ei eiriolaeth yn gystal a'i farwolaeth ef; 
yr hyn sydd yn cyfansoddi y neillduolrwydd 
sydd ynddi, Rhuf. viii. 28—34. Nid oes un 
rhwystr ar ffordd erailli gaffael yr un llesiant, 
ond sy ynddynt eu hunain ; canysni ddanfonodd 
Duw ei Fab i'r byd i ddamnio y byd, ond fel yr 
achubid y byd trwyddo ef, (sef trwy ei farwol- 


EIR 


985 


EIS 


aeth a'i eiriolaeth ef,) a'r hwn sy yn credu ynddo 
ni ddemnir; eithr yr hwn nid yw yn credu, a 
ddamniwyd eisioes; o herwydd na chredodd yn 
unig.anedig Fab Duw. A hon yw y ddamnedig- 
aeth, ddyfod goleuni i'r byd, a charu o ddynion 
y tywyllwch yn fwy na'r goleuni; canys yr oedd 
eu gweithredoedd hwy yn ddrwg, Ioan iii. 17, 
18, 19. Herwydd hyn, tra y bydd y cadwedigion 
yn ddyledwyr i ras yn unig, ni bydd gan y lleill 
esgus am eu pechodau, Ioan xv. 22. 

Dybenion eiriolaeth Crist ydynt, nid tueddu 
na rhwymo Duw i drugarhau, tyr hyn sydd gabl- 
eddus i'w feddwl,) ond yn 1. Bod yn ddangosiad 
gwastadol o gyfiawnder a sanleiddrwydd Duw, yn 

y gweinyddiad o ffafrau $ droseddwyr euog. Er 
nad eiriolaeth yw yr iawn; eto y mae yn goffad- 
wriaeth enwog a thragywyddol o hono. Nid 
oedd gwneyd iawn ond gweithred ebrwydd- 
fynedol, ond y mae y cyflwyniad a'r arddangos- 
iad o hono, (sef eiriolaeth Crist,) yn weithred 
arosol a pharhaus. Yn nesaf at aberthiad ei hun, 
beth a allasai fod yn ddangosiad mwy effeithiol 
atharawiadol o gasineb Duw at bechod, na'r 
sefydliad ardderchog, nad oes cymaint ag un 
fendith yn cael ei gweini i ddynion, ond trwy 
gyfryngiad gweithredol a gwastadol y person 
anfeidrol werthfawr a wnaeth gynìod dros bechod? 
Math. xxviii. 18; Eph. iv. 7, 8; Rhuf. vi. 23. 
Y mae hyn yn gwasanaethu nid yn uuig er cadw 
aberth Crist mewn gwastadol goffadwriaeth, ond 
hefyd er gwastadol arddangos cymeriad Duw, 
fel bôd santaidd a chyfiawn, yn y gweinyddiad o 
ffafrau i ddynion euog; yr hyn ydoedd yr eg- 
wyddor ogoneddus, ar ba un y sylfaenwyd cyf- 
ryngdod Crist, Rhuf. iii. 25, 26. Rhaid debygid, 
ei fod yn taraw trigolion dedwydd y cysgegr nid 
o waith llaw mewnmodd grymusac effeithiol annir- 
nadwy. Wrth edrych ar Grist yn ymddangos ger 
bron Duw;,;yn ei gymeriad swyddol fel cyfryngwr, 
neu eiriolwr, a meddwl fod pob bendith yn dyfod 
iddynt hwy a ninau, fel creaduriad syrthiedig, 
nid yn unig trwy ei oruchwyliaeth, ond trwy ei 
gyfryngdod a'i ddirprwyaeth ef, y mae yn 
annichonadwy nad ydynt yn arswydo yn 
barchus danbeidrwydd santeiddrwydd eu Har- 
glwydd, yr hwn ni fyn, nid yn unig faddeu 
heb iawn, ond hefyd ymwneyd a'r rhai a lych- 
winasant unwaith eu cymeriad trwy bechod, 
mewn ffordd o drugaredd a ffafr, ond yn unig 
trwy gyfryngwr; a hwnw wedi marw ei hunan 
yniawn dros bechod. 2. Bod yn gryfdwr i ffydd 
pechaduriaid edifeiriol â ymddiried yn yr Ar- 
glwydd am faddeuant o'u holl bechodau, 1 Ioan 
ii, J, 2;—am gymeradwyaeth i'w personau a'u 
gwasanaeth, Eph. i. 6; Dat. viii. 3, £—am gym- 
horth yn ngwyneb profedigaethau a_ pheryglon, 
Luc xxii. 31, 32—am ddyogelwch rhag gelynion 
a niweidiau, Ioan xvii. 15, ac am berffaith a 
thragywyddol waredigaeth oddiwrth, bechod a'i 
holl annymunol ganlyniadau, Heb. vii. 25. Hyn 
yw y defnydd y mae Duw am i ni i'w wneuthur 
o'r ystyriaeth fod i ni eiriolwr gyda'r Tad, fel 
y mae y testynau cyfeiriedig uchod yn eglur 
ddangos. Nid yw eiriolaeth, mwy na marwolaeth 
Crist, mewn un wedd yn ffafriol i bechod; nac yn 
cynysgaeddu neb âg un esgus, nac anogaeth i fyn- 
ed yn mlaen ynddo, naci barhau yn anedifeiriol 
o'i herwydd ; eithr yn hollol yn y gwrthwyneb. 


Yn mhellach, y mae y sylwadau a wnacth- 
pwyd yn dysgu fod eiriolaeth Crist yn ddirprwyol 
neu gyfryngol; yn gyffredinol, a neillduol; yn 
gyson a gwastadol; yn rymusac effeithiol; yn 
gyfiawn a santaidd; ac yn cael ei chyflawni mewn 
modd ardderchog ac anrhydeddus, hollol gyson 
a chymeriad Duw, bôd anfeidrol drugarog, sant- 
aidd, a chyfiawn—â pherffeithrwydd ac anfeidrol 
deilyngdod aberth y groes, ac urddas a sefyllfa 
yr iachawdwr dyrchafedig. Wrth ei hegluro 
dylid bod yn dra gofalus rhag cymylu ei gogon- 
iant, trwy gadw yn gaeth at ystyr briodol y geir- 
iau eiriol, erfyn, deisyf, gweddio, a thrwy ddilyn 
cymhariaethau yn rhy bell, ac arfer iaith rhy 
hedegog, a chyforddwynol. Y ffordd ddyogelaf 
yw cadw at ysbryd y pwnc, ac at ymadroddion 
syml a diaddurn yr ysgrythyrau santaidd. 

EIRIOLWR, cyfryngwr, dyddiwr, cyflafaredd- 
wr, dirprwywr: un o enwau lluosog a chynhwys- 
fawr yr Arglwydd Iesu Grist. Yr un gair 
(paracletos,) a gyfieithir eiriolwr, I Ioan ii. 1, ac 
a gyfieithir dyddanydd, Ioan xiv. 16, 26; xvi. 7. 
Dynoda yn briodol naill ai noddwr (patron) 
mewn llys cyfraith, neu gyflafaeeddwr (umpire) 
mewn llys gwladol. Y mae yr Arglwydd Iesu 
Grist yn noddwr, cynghorwr, a dyddanydd ; yn 
noddwrini ger bron Duw—yn gynghorwr i ni 
dros Dduw—ac yn ddyddanydd i ni oddiwrth 
Dduw, gan ei fod yn llefaru heddwch i ni, ac 
felly yn lladd ein hofnau, ac yn ymlid ymaith 
ein amheuon. 

Y mae yr Arglwydd Iesu Grist, yn 1. Ym» 
eiriolwr addas, gan eì fod yn feddianol ar natur 
y ddwyblaid y mae yn cyfryngu rhyngddynt, a'i 
fod yn gyflawn o bob perffeithrwydd natur- 
iol a moesol, i'w addasu i gyflawni ei swydd. Os 
yw bod yn wir Dduw ac yn wir ddyn—bod yn 
anfeidrol ddoeth, cyfiawn, santaidd, a daionus, 
yn ei addasu, y mae efe yn addas. 2. Yn eiriol- 
wr awdurdodedig. Y mae y Tad wedi ei osod yn 
y swydd, a'i bobl yn ymddiried eu hachos i'w 
ofal., 3. Yn eiriolwr ffyddlon, trugarog, a chyd- 


ymdeimladol, Heb. ii. 17, 19; iv. 15. 4. Yn 
eiriolwr llwyddianus, Ioan xi. 42.5. Yn eiwriol- 
wr cyson a gwastadol, Heb. vii. 25.6. Yr unig 


eiriolwr cyfryngol ydyw rhwng Duw a dynion. Gall 
dynion fod yn eiriolwyr ymhweddol ar y ddaear, 
dros eu gilydd ; ond nid oes un eiriolwr cyfryngol, 
gan nad oes ond un cyfryngwr rhwng Duw a 
dynion, y dyn Crist Iesu, 1 Tim.ii.5. 
EISTEDDIAD CRIST AR DDEHEULAW 
DUW, neu ar Ddeheulaw'r Mawredd, yn y gor- 
uwch-]eoedd, (Ps.cx.1; Heb. i. 3,) a ddynoda 
yn 1. A orphwysiad oddiwrth eì waith a'ì lafur, 
fel cyfryngwr ar y ddaear. Y mae eistedd yn ar- 
wyddo gorphwys, Gen. xviii. l._ Pan yr oedd 
Crist ar y ddaear, ni chymerodd fawr orphwys- 
dra. Dywedai, “ Rhaid i mi weithio gwaith yr 
hwn a'm hanfonodd fra ydyw hi yn ddydd; 
canys y mae'r nos yn dyfod, yn yr hon ni ddichon 
neb weithio.” Gwnaeth fel y dywedodd. 
Pregethai drwy'r dydd, a gweddiai drwy'r nos, 
Tua diwedd ei ddiwrnod, cyfarchai ei Dad nefol, 
gan ddywedyd, “Mi a gwblheais y gwaith a 
roddaist i mi i'w wneuthur;” ac wrth drengu 
dywedodd, “ Gorphenwyd.” Gorphwysodd gan 
hyny oddiwrth ei weithredoedd ei hun, megys y 
gwnaeth Duw oddiwrth yr eiddo yntau. “Wedi 


ELF 


386 
——— UO I HE —— — YA o 


ELU 


——— 


puro ein pechodau ni trwyddo ef ei hun, efe a 
eisteddodd ar ddeheulaw'r mawredd yn y gor- 
uwch-leoedd.” Yr oedd gwahaniaeth mawr 
rhyngddo ef a'r archoffeiriad Iuddewig yn ei fyn- 
ediad i'r cysegr santeiddiolaf. Pan yr ai hwn 
i'r cysegr, myned yno i weini y byddai, a 
sefyll yr oedd; ond Crist a aeth i'r nef ei hun, i 
eistedd. Nid rhaid iddo mwyach ddyfod oddiyno 
i aberthu; canys âg un aberth efe a breffeithiodd 
yn dragywydd y rhai sydd yn dyfod at Dduw 
trwyddo ef. Y mae ei eisteddiad yno yn dang- 
os fod ei waith dyoddefol wedi ei gwbl or- 
phen; a'i fod wedi gorphwys oddiwrtho. 2. 
Ei ddyrchafiad i. anrhydedd a pharch. Y mae 
eistedd ar ddeheulaw Duw yn arwyddo parch 
ac anrhydedd ; ïe, y parch a'r anrhydedd mwyaf. 
Nid ellir yn hawdd gael mwy o anrhydedd nag 
eistedd ar ddeheulaw brenin yn ei balas; yn 
neillduol ar ei orsedd. Y mae Crist wedi ei 
ddyrchafu goruwch pob tywysogaeth ac awdur- 
dod, a phob enw a enwir, nid yn unig yn y byd 
hwn, ond yn yr hwn a ddaw. Y mae holl lu y 
nef yn plygu iddo, ac yn dywedyd, Teilwng yw'r 
Oen yr hwn a laddwyd, i dderbyn gallu, a chyf- 
oeth, a doethineb, a chadernid, a gogoniant, a 
bendith. Nid oes yno neb mor uchel ac anrhy- 
deddus ag efe, nac mor agos at y Tad. 3. Fi 
awdurdod frenhinol, gn mghyd a'i berchenogiad 
tawel o'i uchafiaeth feb y cyfryw. Y mae eistedd 
yn arwyddo teyrnasu; ac anrhydedd berthynol 
i Grist fel brenin yw eistedd ar ddeheulaw Duw. 
Y mae eisteddiad brenin ar ei orsedd yn dynodi 
ei dawel berchenogiad o honi. Bu Crist unwaith 
yn ymladd am dani; ac efe a aeth iddi rwy fôr 
o ddyoddefiadau a gwaed. Ond yn awr y mae 
mewn tawel feddiant o honi; gan ei fod. yn eis- 
tedd arni. Y mae iddo lawer o elynion; ond 
cânt eu gosod oll yn droedfainc i'w draed ef; ac 
i aros hyny eistedd ef arni, gan ddysgwyl am yr 
amser. Y mae efe a'i orsedd yn rhy ucheli neb 
o honynt gyfhwrdd a hi. “Er i frenhinoedd 
y ddaear ymosod, ac i'r penaethiaid ymgynghori 
yn nghyd, yn erbyn yr Arglwydd, ac yn erbyn 
ei Grist ef, gan ddywedyd, Drylliwn en rhwym- 
au, a thaflwn eu rheffynau oddiwrthym: eto yr 
hwn sydd yn preswylio yn y nefoedd a chwardd, 
yr Arglwydd a'u gwatwar hwynt. Yna y llefara 
efe wrthynt yn ei lid, ac yn ei ddigllonrwydd y 
dychryna efe hwynt.” 

ELCESIAID, canlynwyr Elesai, neu Elcesia, 
yn yr ail ganrif. Pa un ai Tuddew neu Gristion 
ydoedd, sy hollol ansicr. Os y blaenaf, tebyg 
mai un un o'r Esseniaid ydoedd; os yr olaf, mai 
Gnostiad Afftaidd ydoedd. Dywed Epiphanius 
fod y blaid hon yn cyfaneddu yn Parea, y tu 
hwnt i'r Môr Marw, yn ngwlad Moab, a'u bod 
yn gyífelyb eu tybiau i'r Bbioniaid a'r Osseniaid. 

ELERIAID, neu RONSDORFFIAID, can- 
]ynwyr un Eler, penboethiad o Ronsdorff. Ffugia 
ei hun yn genad oddiwrth Dduw, yr hwn a drigai 
ynddo, er ffurfio eglwys newydd, o herwydd pa- 
ham y gelwid ef yn “dad Sion,” a'i wraig yn 
fam iddi. Cyhuddir ef ofod yn uchelfrydig a 
gloddestgar. Bu farw yn 1750. 

ELFEN, corff syml, anghyfansawdd; hefyd 
egwyddor gyntefig, neu sylfaen unrhyw wybod- 
aeth, neu gelfyddyd. Elfenau natur ydynt 
bedair; tan, awyr, dwfr, a daear. Dywedir fod 


coríf dyn, a chyrff anifeiliaid, yn gyfansawdd o'r 
rhai hyn. Elfenau gwybodaeth, neu gelfyddyd, 
ydynt eu hegwyddorion dechreuol, oddiar ba rai 
y tarddant, ac ar y rhai y maent wedi eu seiliaw. 

ELFOD, un o gynesgobion Llanelwy, yn swydd 
Callestr. 

ELIAID, neu Eleaid, plaid athronawl, a syl- 
faenwyd gan Xenophanes, yn Blia, yn nhir 
Groeg. Un o ganlynwyr Pythagoras ydoedd ef 
ar y cyntaf; ychwanegodd rai o'i gyfeiliornadau 
ei hun at eiddo ei athraw. Dywedir ei fod yn 
dysgu tragywyddoldeb Duw, a'r byd; ac ei fod 
yn amldduwiad, sef yn addolydd lluosawgrwydd 
o dduwiau. . 

ELOR, cludai dra adnabyddus er dwyn cyrff 
meirwon tua thy eu hir gartref. Y mae tri math 
o elorau; elorysgwyddau—elorfeirch—ac elor- 
gerbyd. . 

ELUSEN, Gr. eXeoc, yr hyn a roddir o dosturi 
i'r tlawd a'r anghenus. _ Dylai elusen fod, yn 1. 
Yn eiddo cyfiawn y rhoddwr. Nid oes genym 
fwy o hawli roddi yr hyn nid yw yn gyfiawn 
eiddo i ni, nag sydd genym i'w gymeryd; ac nid 
oes un sail i ddysgwyl i'r hwn sydd. yn ““cas>âu 
trais yn boethoffrwm,” Esa. lxi. 8, i gymeradwyo 
y fath rodd, nac i'n bendithio mewn canlyniad 
iddi. Herwydd hyn y galwai yr Iuddewon 
elusen yn 7sedacah, cyfiawnder, a dyn elusengar 
tsadic, cyfiawn, Diar. x. 2; Ps. xxxvii. 25, 26; 
Diar. xxi. 26. 2. Yn iaro angen y gwrthrych, 
mewn ansawdd a graddau, edrych Esa. lviii. 6, 7; 
Deut. xv. 8.. Gwisg i'r newynog, ac ymborth i'r 
noeth, fyddent anghyfaddas; ond nid felly y 
byddai gwisg i'r noeth ac ymborth i'r newynog. 
3. Yn gyfatebol ií feddiant ac amgylchiadau y 
rhoddwr, Act. xi. 29; 1 Cor. xvi. 2. Yr oedd 
dwy hatling y weddw dlawd yn cyfateb i'w ham- 
gylchiadau, ac am hyny yn fwy derbyniol na 
rhoddion mawrion a chyfoethogion, y rhai allas- 
entac a ddylasent roddi ychwaneg, Marc xii. 
41—44. I bwy bynag y rhoddwyd llawer, llawer 
a ofynir ganddo, Luc xii. 48. 

Y modd y dylid rhoddi elusen, sy yn 1. Yn 
wirfoddol, dirwgnach, a llawen, 2 Cor. ix. 7. 
2. Yn helaeth, Deut. xv. 8; 2Cor. ix. 6. 3. Yn 
dirion, teimladwy, a thosturiol, Deut. xv. 7 ; Col. 
iii. 12. 4. Yn ddiwahaniaeth a didderbyn wyneb, 
Mat, v. 42—48; Gal. vi. 10. 5. Yn ostyngedig 
ac anymddangosiadol, Mat. vi. 1—4. 6. Yn 
wastadol a pharhaus, Preg. xi. 1—6 ; Gal, vi. 9. 

Yr anogaethaui elusengarwch ydynt, yn 1. 
Haelioni Duw, Mat. v. 44—48; Iagoi. 5. 2. Ei 
orchymynion, Deut. xv. /—ll; Luc xii. 33; 1 
Tim. vi. 17—19. 3, Ei addewidion, Diar. xix. 
17; xxviii. 27; Preg. xi. 6; Luc vi, 38; 2 Cor. 
vi. 7, 8. 4. Esiampl Crist, Act. x. 38; 2 Cor. 
viii. 9. 5. Hyfrydwch y gwaith, Diar. xiv. 21 ; 
Act. xx. 35. 6. Ei bwys, Hos. vi. 6; Math. ix. 
13; xii. 7; xxii. 23. . Ei fuddioldeb, Ps. 
xvill. 25; Mat.v, 7; xxv. 34—40; Iagoii.13— 
16. 8. Ei berthynas anwahanol â'r cymeriad 
Cristionogol, Ps. xxxvii. 21, 26; Diar. xiv. 31; 
xxi. 26; 1 Ioan iii. 17—19. 

Y Cristionogion gynt a roddent elusen ar eu 
mynediad cyntaf i dy Dduw, wrth ddrws yr hwn 
y safai y tlodion i'w derbyn. A'i olwg ar yr 
arferiad hon y dywedodd Chrysostom, “Ein hen- 
afiaid a osodasant y tlodion wrth ddrysau ein 


9 


ELL 


87 EMY 


temlau, fel y byddai i'r olwg arnynt doddi y 
galon galetaf mewn tosturi. Ac megys, trwy 
gyfraith a defod, y mae genym ffynhonau wrth 
ddrysau ein haddoldai, modd y gallo y rhai a'u 
mynychont olchi eu dwylaw cyn eu dyrchafu at 
Dduw mewn gweddi, felly, yn eu lle, ein henaf- 
iaid a osodasant y tlodion wrth eu drysau, fel y 
gallom lanhau ein calonau trwy haelioni ac 
elusen, ac yna eu derchafu at Dduw mewn 
gweddi, fel y golchwn ein dwylaw mewn dwfr.” 

Elusenau y Cristionogion a ddosbarthid gynt 
yn bedair dosbarth ; sef un i'r esgob, un i'r ofieir- 
iaid, un i'r diaconiaid, ac un at gynhaliaeth y 
tlodion ac adgyweiriad lleoedd addoliad. Ond y 
dull o gasglu a dosbarthu elusen yr eglwys yn 
oes gyntaf a phuraf Cristionogaeth, a ddarlunir 
mewn modd eglur a helaeth yn ysgrifeniadau yr 
efengylwyr a'r apostolion. 

ELUSENGARWCH, (el]usen-—caru,) y rhin- 
wedd foesol a Christionogol sydd yn tueddu ei 
ddeiliad i dosturio wrth y rhai sydd mewn angen 
a helbul, ac hyd y mae ynddo i ddiwallu eu 
heisiau, ac esmwythau arnynt. Nid ydyw amgen 
dullweddiad trugaredd, megys nad yw trugaredd 
onid dullweddiad daioni. Gellir rhoddi elusen 
heb fod yn elusengar; a bod yn elusengar heb 
gyfleustra na modd i gyfranu rhoddion haelionus. 
Y tuedd yw elusengarwch ; gweithrediad y tuedd 
yw cyfraniad elusen. Yr achos yw un; a'r effaith 
yw'r llall. Yr arwyddion o elusengarwch ydynt, 
yn 1, Tosturi at ddynion mewn helbul a thrallod. 
2. Cydymdeimlad â hwynt yn eu gofid a'u hang- 
enoctyd. 83. Parodrwydd i'w cynhorthwyo os 
bydd genym fodd. 4 Gofid am nad allem eu 
cynborthwyo yn effeithiol a hollol. 5. Cyfran- 
iad llawen, tnion a helaeth, yn ol ein gallu, at 
eu hangenion. 6. Dyfalbarhad yn y gorchwyl 
clodwiw. 

ELUSENWR, yn ol ei ystyr gyntefig, a ddy- 
noda swyddog unrhyw sefydliad crefyddol, gwaith 
yr hwn ydoedd dosbarthu elusenau. Dir oedd 
bod gan bob esgob gynt ei elusenwr. Prif elusen- 
wr Ffrainc ydoedd yr urdd eglwysig uwchaf cyn 
y chwyldroad. Adsefydlwyd y swydd gan 
Napoleon, ac y mae er hyny wedi ei pharhau 
gan y Bourboniaid. I'r swyddog hwn y perth- 
ynai arolygiad yr holl ysbyttai a'r elusendai. 
Ganddo ef y derbyniai y brenin y cymun, ac ar 
uchelwyliau efe oedd yn darllen yr offeren- 
weddiau; ac efe eto sy'n gweini yr oíferen a gyf- 
enwir veni spiritas, ger gwydd ystafell y dirprwy- 
wyr. Arglwydd elusenwr, neu Arglwydd Brif 
Elusenwr Brydain Fawr, sydd swyddog eglwysig, 
esgob yn gyffredin, yr hwn gynt a dderbyniai 
bob dirwyau, a meddianau pob hunanleiddiad, i'r 
dyben i'w dosbarthu rhwng y tlodion. Yr oedd 
ganddo awdurdod hefyd i gymeryd y ddysgliaid 
gyntaf oddiar fwrdd y brenin, a'i rhoddi i'r neb 
a ewyllysiai. Ymerawdwr yr Almaen, a'r rhan 
fwyaf o benaduriaid Europ, oeddynt yn cadw eu 
helusenwyr; ac yn y llys pabaidd, yr elusenwr 
yw un o brif swyddwyr y llywodraeth. Rhodd- 
wyd yr enw gan rai ysgrifenwyr, i gaplaniaid 
llongau, catrodau, &c. i 

ELLYLL, gair cyfansawdd o ell, gorair, a kyll, 
erchyll, echrydus; ac yn arwyddo ysbryd, neu 
' ddrychiolaeth. Dynoda yn gyffredin un o'r cyth- 
reuliaid, neu yr angylion drwg. Edr. Cythraul. 


EMANUEL, gair Hebraeg yn arwyddo Duw 
gyda ni; sef yn ein natur, ac o'n plaid. Un o en- 
wau lluosogiachawdwr y byd, Esa. vii. 14; Math. 
i. 28. Dichon ei fod yn arwyddo undeb y natur 
ddwyfol a dynol yn mherson Crist; ei breswyl- 
iad yn mhlith dynion, mewn cnawd, ar y ddaear; 
dr swydd fel cyfryngwr, ac eiriolwr rhyngom â 

uw. 

EMRYS, archesgob Milan, yn y bedwaredd 
ganrif, awdwr y ffurf weddi a gyfenwir, Y 
ffurf Emrysaidd, mewn arferiad yn yr eglwys 
hono, er gwaethaf ymdrech y pabi'w difodi, a 
gosod yr un babaidd i fyny yn ei lle. 

EMYN, Gr. vgvoc, odl grefyddol, neu gan 
ysbrydol. Gwahaniaethir psalmau, hymnau, ac 
odlau, Â9ph.v. 19 ; Col. iii. 16, gan rai, yn y modd 
canlynol; —“'psalmau a gynhwysant anogaethau 
i foesau a buchedd santaidd; Aymnau, glodydd i 
Dduw mewn ffordd o gydnabyddiaeth am ei 
gymwynasau ; odlau, athrawiaeth yn nghylch y 
daioni penaf, neu ddedwyddwch tragywyddol 
dyn. Psalm, caniad i'w chwareu ar offeryn 
cerdd ; 4m, caniad i'w chanu yn unig a'r tafod ; 
odl, neu awdl, caniad wedi ei haddasu i'w chanu 
yn un o'r ddwy ffordd.” Yn gyffredin, psalmau 
a arwyddant ganiadau ysbrydoledig, gan nad pa 
un ai mewn rhyddiaith neu farddoniaeth y bydd- 
ant: hymnau, caniadau crefyddol o gyfansoddiad 
ae odlau, yr unrhyw, mewn barddoniaeth 

aeth. 

EMYN GERUBIAIDD, efeiychiad o eiddo y 
seraphiaid yn ngweledigaeth Esay, pen. vi. 3, 
mewn arferiad yn y brif eglwys, ar y cyntaf, yn 
y dull canlynol:—“' Sanct, Sanct, Sanct, Ar- 
glwydd y lluoedd; nefoedd a daear ydynt lawn 
o'th ogoniant, yr hwn ydwyt fendigedig yn dra- 
gywydd. Amen.” Cyfnewidiwyd hi drachefn 
i “Sanct Duw, Sanct gadarn, Sanct anfarwol, 
trugarha wrthym," fel y tybir gan Proclus, csgob 
Caercystenyn, a 'Theodosius yr ieuengaf, B. A. 
446; a dywedir mai dyben yr eglwys yn arfer y 
ffurf hon oedd datgan ei ffydd yn y drindod sant- 
aidd; ac mai wrth “Sanct Dduw,” y golygai y 
'Tad; wrth “Sanct gadarn,” y Mab; ac wrth 
anfarwol,” yr Ysbryd Glan. Arosodd fel hyn 
hyd amser Anastasius yr ymerawdwr, neu 
yn ol eraill, hyd nes i Pedr Gnapheus, 
esgob Antioch, chwanegu y geiriau “yr hwn a 
groeshoeliwyd drosom,” ati; yr hyn a_ wnaeth- 
pwyd gyda golwg ar ffafr o'r heresi Theopaschit- 
aidd, sef bod y natur ddwyfol ei hun wedi dy- 
oddef ar y groes. Er gochelyd yr anghyfleustra 
hwn ychwanegodd Calandio, esgob Antioch, yn 
amser Zeno yr ymerawdwr, y geiriau “Crist 
ein brenin ”' ati, gan ei ddarllen “Sanct Dduw, 
Sanct gadarn, Sanct anfarwol, Crist ein brenin, 
yr hwn a groeshoeliwyd drosom, trugarha wrth- 
ym.” Y chwanegiadau diweddaf hyn a achlysur- 
asant derfysgiadau mawrion yn yr eglwys 
ddwyreiniol, tra y darfu i'r eglwysi Owstenaidd 
gorllewinol gyndyn ymwrthod â hwynt; a rhai, 
i'r dyben i gynal yr hen ddull o'u cymhwyso at 
y drindod cyflawn, a arferasant y geiriau ““Sanct- 
aidd Drindod, trugarha wrthym,” yn lle ““yr hwn 
a groeshoeliwyd drosom.” 

Cenid yr emyn hwn yn benaf yn nghanol 
gwasanaeth y cymun; a hyny fel y mae yn 
bresenol yn ngwasanaeth y cymun yn eglwys 


ENA 


988 


ENOC 


wladol Brydain Fawr. Y mae hefyd yn cael ei 
chyfenwi T'risagïon, h. y., “ tri sanctaidd,” oddi- 
wrth yr adroddiad triol a gynhwysa o'r gair 
“Sanct.” 

ENAID, y rhan anfarwol o ddyn, neu yr hyn 
ynddo sydd yn amgyffred, yn cofio, yn rhesymu, 
ac yn ewyllysio. Y mae yn haws dyweyd beth 
nad yw, na pheth ydyw; ac y mae yn hytrach 
i'w ddarlunio yn ei weithrediadau na'i hanfod. 
Amrywiol ydynt y tybiau a gofleidiodd athron- 
wyr o barth ei sylwedd. Yr Epicuriaid a ddych- 
ymygasant mai awyr tenau, cymysgedig o fân 
ronynau ydyw. Y Stoiciaid a haerant mai fflam, 
neu gyfran o oleuni nefol ydyw. Y Cartesiaid a 
honant mai mewn meddwl y mae ei hanfod yn 
gynhwysedig. Rhai a dybiant fod dyn wedi ei 
gynhysgaeddu a thri math o enaid, sef y rAesym- 
ol, yr hwn sy yn hollol ysbrydol, ac yn cael ei 
gyfranu trwy ddylanwad uniongyrchol oddiwrth 
Dduw; yr afresymol, neu y teimladwy, yr hwn 
sy yn gyffredin i ddyn ac anifail, fel y tybir, a 
ffurfir o'r elfenau; a'r olaf, y Mlysieuol, sef eg- 
wyddor, tyfiant, a maeth, megys y mae y blaenaf 
o ddealltwriaeth, a'r olaf o fywyd anifeilaidd. 

Yr enaid rhesymol sydd syml, digymysg, ac 
annefnyddiol, ac felly yn anghyfansawdd o ddefn- 
ydd na ffurf; canys ni ddichon defnydd byth 
feddwl na symud o hono ei hun fel y gwna yr 
enaid. Dangoswyd trwy brofion ymddangosiadol 
cyflawn, gan y Dr. Fferrier, y dichon pob rhan 
o'r ymenydd gael ei niweidio, heb fod hyny yn 
effeithio dim ar y weithred ofeddwl. id. Mem- 
oirs of. the Literary and Philosophical. Society of 
Manchester, vol. ìv. Anhawdd, medd Buck, i 
neb yw defnyddio y papuryn uchod, heb ganfod 
fod golygddysg ddiweddar defnyddiolwyr gwedi 
eisigloi'w sylfaeni. 

Yn mherthynas i'r enaid rhesymol, gellir sylwi 
yn mhellach, yn 1. Êi fod o ran eì haniad gn 
ddwyfol.“ Hiliogaeth Duw ydym ni ;” yn sicr 
nid o ran ein cyrff, eithr o ran ein heneidiau 
Herwydd hyn gelwir ein tadau naturiol yn dad- 
au ein cnawd; a Duw, mewn ffordd o wahan- 
iaeth oddiwrthynt hwy, yn dad yr ysbrydoedd, 

Heb. xii. 9. 2. O ran ei ansawdd yn ysbrydol. 
Y natur ysbrydol yw y natur oruchaf. Ysbryd 
yw Duw, ac ysbryd yw enaid dyn. Y mae yn 
medru meddwl a rhesymu, yr hyn nis dichon 
corff o'r defnydd puraf. Nis gellir ychwaith ei 
weled na'i deimlo; ac nis gall yr arf awchlymaf 
ei drywanu na'i glwyfo. 5. O ran eì alluoedd, 
yn gyflym ac eang. Yr awel asgellog, pelydr 
goleuni, a'r mellt tanbaid, ydynt ymlysgwyr ar- 
afaidd at feddwl dyn. Ei alluoedd hefyd ydynt 
dra chynhwysfawr. Yr holl wybodaethau, cel- 
fyddydau, peirianau, adeiladaethau, a llyfrau ag 
sydd yn y byd, (ond um,) ydynt ffrwyth toreith- 
iog y meddwl dynol. Ond yma nid yw ond yn 
y filrhith! Ymanid yw ondmaban! Yma nid 
yw ond carcharor! Pan egyr angau ddorau y 
carchar, buan y naid i ryddid, ac y cyrhaedd ei 
faintioli. 4. O ran eì urddas yn uchel, ac o ran 
ei werth yn anmhrisiadwy. Y mae harddwch a 
chywreinrwydd y ty y mae yn trigo ynddo, yn 
uchel gyhoeddi ei urddas. Pwy a adeiladai balas 
i gardotyn, ncu a amguddiai degan pridd mewn 
blwch aur? Yn sicr ni buasai Duw anfeidrol 
ddoeth yn llunio adeilad mor hardd ag yw corff 


dyn yn drigfan preswylydd gwael. Heblaw 
hyny, y mae yr ymgyrch galed a hirfaith am 
dano rhwng teyrnas y tywyllwch a theyrnas y 
goleuni, yn uchel gyhoeddi ei bwys. Nid yw 
teyrnasoedd yn ymwrio am beth diwerth. Ond 
yn benaf oll, y mae y bridwerth a roddwyd er ei 
ryddhau o gaethiwed llygredigaeth i ryddid go- 
goniant plant Duw, yn dangos pa mor werth- 
fawr a phwysig ydyw yn ngolwg ei wneuthurwr, 
—““ Gwerthfawr waed Crist!” 5. Oan eî bar- 
had, yn dragywyddol ac anfarwol. _ Dadleuir an- 
farwoldeb yr enaid oddiwrth helaethrwydd ei 
alluoedd, dymuniadau, gwelliadau, ei anfoddlon- 
deb i'w gyflwr presenol, a'i awydd am ryw gre- 
fydd. Dadleuir yr un peth hefyd oddiwrth gyd- 
syniad yr holl genhedloedd—yr ymwybodaeth o 
bechod yn mbawb—cyhuddiadau cydwybod—a 
chyfiawnder a rhagluniaeth Duw. _ Pa cyn bell- 
ed y mae y rhesymau hyn yn profi y pwnc, ni 
bydd i mi, medd Mr. Buck, gymeryd arnaf ben- 
derfynu; ond y sail gadarnaf, ac mewn gwir- 
ionedd, yr unig ffordd sicr i brofi yr athrawiaeth 
yw tystiolaeth gair Duw, Math. x. 28; xxv. 46; 
Dan, xii, 2; 2-Tim. 1. LOselsLhes iy 5; 
Ioan x. 28. Ond gan fod yr erthygl yn dal per- 
thynas yn hytrach ag arddansoddiaeth na duw- 
inyddiaeth, nyni a gyfarwyddwn y darllenydd at 
Bazcter on the Soul; Locke on the Understand- 
ing; Jackson on Matter and Spirit; Watts' On- 
fology; Flavel on the Soul; Hartley on Man ; 
Bp. Porteus's Sermons, vol. v., ser. 5, 6, 1; Dod- 
dridge's Lectures, lect. 93—97; Drew's Essay 
on the Tmmateriality and Immortality of the Soul. 
Edrych Calon, Dyn. ] 
ENCILWYR, (encil-gwyr,) corff lluosog o 
Henuriadyddion Albanaidd, y rhai er's mwy na 
chan mlynedd yn ol a enciliasant. o gyfundeb yr 
eglwys Albanaidd Wladol; nid fel yr aml-dyst- 
iolaethasant hwy oddiwrth eu hegwyddorion, fel 
y gosodir hwynt allan yn nghyffes ei ffydd, ei 
Chatechismau hwyaf a byraf, hyfforddwr ei 
haddoliad, nac ychwaith oddiwrth ffurf henuriad- 
yddol ei llywyddiad; ond yn unig oddiwrth ei 


-brawd-lysoedd cynrycbhiol, y rhai y maent hwy 


yn golygu, ydynt wedi ymadael a'i hegwyddor 
wreiddiol a gwirioneddol hi. 

Yr achlysur o'r enciliad tan sylw, ydoedd 
pregeth y Parch. Ebenezer Erskine, o Stirling, 
ar agoriad Cymanfa, [Syndod,] Perth a Stirling, 
yn 1792. Yn y ddarlith hono, yr hon oedd wedi 
ei sylfaenu ar Ps. cxviii. 22,—“' Y maen a wrth- 
ododd yr adeiladwyr, a aeth yn ben i'r gongl,” 
efe a dystiolaethodd yn €ofn yn erbyn yr hyn a 
olygai ef yn llygriadau yn yr eglwys wladol. 
Herwydd y rhyddid a gymerodd, y Gymanfa a'i 
barnodd yn deilwng o gerydd, gan ei rybuddio i 
ymddangos ger gwydd ei llys, i dderbyn y cerydd 
dyledus iddo. Mr. Erskine, gyda thri gweinidog 
arall, a ardystiasant yn erbyn y ddedfryd, gan 
apelio at y Gymanfa nesaf. Y Gymanfa nes- 
af, yr hon a gyfarfu Mai, 1733, a_ gymerad- 
wyodd weithrediad y Synod,« gan orchymyn 
ceryddu Mr. Erskine yn ei llys. Gwrthododd 
y gwr parchedig ymostwng i'r cerydd; ac 
mewn canlyniad, cafodd efe a'i frodyr eu di- 
swyddo. Yn erbyn hyn hefyd yr ardystiodd 
ef a'i gyfeillion: ac wedi i amrywiol weinidogion 
a henuriaid uno â hwynt, cyhoeddasanteu hencil- 


ENC 989 ENN 
iad o'r eglwys wladol; ac yn 1736, ffurfiasanteu | elwir yn gyffredin Bwrgeisiaid; a'r Gym- 


hunain yn llys eglwysig, tan yr enw Henuriadaeth 
Cysylltiadol, (Associate Presbytery,) a chyhoedd- 
asant ddiffyniad o'u gweithrediadau. Caniatânt 
fod gan y bobl hawl i ddewis eu gweinidogion ; 
mai Gair Duw yw y prif farnydd, wrth yr hwn 
y dylid penderfynu dadleuon; ac mai Iesu Grist 
yw unig ben eì eglwys—unig frenin Sïon. 

Yn 1745, y gweinidogion enciliedig oeddynt 
wedi cynyddu i'r fath raddau mewn rhifedi, fel 
y sefydlasant dair henuriadaeth a dan yr un Sy- 
nod. Yn 1747, herwydd amrywiaeth golygiadau 
mewn materion gwladol; ymranasant yn ddau 
ddosbarth—y Bwrgeisiaid a'r Gwrth-fwrgeisiaid. 
O'r ddau ddosbarth hyn, yr olaf oedd y caethaf 
eu golygiadau; ac o herwydd hyny yn ymgyf- 
eillachu leiaf â chyrff Cristionogol eraill. Ond 
yn ddiweddar gwnaed y gwahaniaeth hwnifyny, 
ac nid yw mwyach yn hanfodi, nac yn yr Alban 
nac America. Cymerodd yr undeb le Tach. 8, 
1820, yn nhy cyfarfod Heol Caerodor, lle hefyd 
. yr effeithiwyd yr ymraniad saith-deg tri o fly- 
nyddoedd yn flaenorol. 

Y ddwy Gymanfa a gyfarfuant yn y bore—y 
: Gymanfa Gysylltiadol, neu Gymdeithasol Gy- 

ffredinol yn nhy y Gymanfa; a'r Gymanfa Gym- 
deithasol neu Gysylltiadol, yn nhy cyfarfod Mr. 
Lothian, Portsburg. Wedi penderfynu y mater- 
ion cyflwynedig i'w sylw, y ddwy, wedi gohiriad, 
- ac wedi gosod eu hunain mewn trefn, a aethant 
i Heol Caerodor, am haner awr wedi deuddeg 
o'r gloch, gan gerdded yn drefnus i le y cyfarfod. 
Wedi i'r ddwy Gymanfa eistedd yn y rhanau o'r 
ty cyfarfod ag oeddynt wedi eu rhag- barotoi 
iddynt, a phob yn ail yn y cadeiriau, nes eu bod 
wedi eu hollol gymysgu; y ddau gymedrolwr o 
flaen yr areithfa, a'r ddau ysgrifenydd ychydig 
oddiwrthynt, un ar bob llaw, rhoddodd y cy- 
medrolwr hynaf Psalm allan i'w chanu, yn yr hyn 
yr unodd y ddwy Gymanfa, a'r holl gynulleidfa 
wyddfodol. Yna cyfododd cymedrolwr hynaf 
y Gymanfa Gymdeithasol Gyffredinol, a galwodd 
ar ysgrifenydd y Gymanfa i ddarllen eu cofnod- 
iad olaf; ac yn yr un modd y gwnaeth y cy- 
medrolwr ieuangaf, yr hwn oedd yn perthyn i'r 
Gymanfa Gymdeithasol, gyda golwg ar gofnod- 
iad y Gymanfa yr oedd efe yn ei chynrychioli. 
Y cymedrolwr hynaf oedd y Parch. Dr. Jamie- 
son, o Eiddir; a'r cymedrolwr ieuangaf oedd 
Mr. Balmer, o Berwick. Y cofnodiadau oedd- 
ynt i'r perwyl canlynol :— ! 

““ Y Gymanfa Gymdeithasol Gyffredinol, wedi 
cymeradwyo sylfaen undeb, a thrwy law dda- 
ionus Duw arnynt yn awr wedi gorphen ei holl 
waith, a'i holl drefniadau rhag- barotoawl, y Gy- 
manfa hon, gyda diolchgarwch gwresog i Dduw 
am eu tywys hyd yma, ac mewn ymddibyniad 
gostyngedig ar ei ras, am fendith ar y mesur dif- 
rifol a buddiol y maent yn awr ar ei gymeryd, 
ac am gymorth i ddefnyddio'r breintiau, ac i gyf- 
lawni y dyledswyddau ydynt yn awr ar ddisgyn 
arnynt mewn canlyniad iddo,—ydynt yn pen- 
derfynu, ac yn y modd hwn yn cofnodi eu pen- 
derfyniad, i fyned yn uniongyrchol i'r lle gosod- 
edig, modd yr unont a'u brodyr o'r Gymanfa 
arall, i gael eu hadnabod wrth yr enw Cymanfa 
Gymdeithasol. Unol yr Eglwys Enciliadol, yn 
gyfansoddedig o'r Gymanfa Gymdeithasol, a 

cd 


manfa Gymdeithasol Gyffredinol, a elwir yn 
gyffredin Gwrth-Fwrgeisiaid, modd y byddo 
iddyntgydrodio â hwynt yn ofn Duw, ac yn 
llawenydd yr Ysbryd Glan, gan gyd-ymdrech 
dros ffydd yr efengyl, purdeb yr ordinhadau 
dwyfol, a thros helaethiad eglwys Crist.” 

Yn ganlynol darllenwyd yr erthyglau ag oedd- 
ynt yn, cyfansoddi sylfaen yr undeb, tra yr oedd 
aelodau y ddwy gymanfa yn sefyll ar eu traed. 
Mewn canlyniad i hyn, y cymedrolwyr hynaf a 
safasant i fyny, ac a gyhoeddasant yr Undeb. 
Yn uniongyrchol drachefn, y ddau gymedrolwr 
a roddasant ddehau-ddwylaw cymdeithas i'w 
gilydd; yr hyn hefyd a wnaeth yr holl weini- 
dogion a'r henuriaid perthynol i'r ddwy gy- 
manfa. 

Wedi hyn galwyd ar ddau o'r gweinidogion 
hynaf i fyned i weddi. Ar ol hyn galwydllech- 
res y Gymanfa Gymdeithasol Unol gan yr ys- 
grifenwyr blaenorol; a chafodd y gwaith ei 
ohirio hyd ddydd Mawrth. 

Yr oedd rhifedi yr edrychwyr yn fawr; ac er 
mor llawn oedd y ty cyfarfod, cafodd pob peth 
ei ddwyn yn mlaen yn y modd mwyaf rheolaidd. 
Uwchlaw tri chant o foneddigion cysylltiedig a'r 
Enciliaid, yn nghyd ag amryw ynadon, a gin- 
iawasant wedi hyny yn nghyd, a threuliwyd y 
prydnawn ganddynt yn y modd mwyaf unol. 

ENAID Y BYD, math o sylwedd awyrawl, 
neu ysbryd, yn ol barn amryw o'r hen athron- 
wyr, gwasgaredig trwy holl bentwr y byd, yn 
cyfarwyddo, cynhyrfu, ac uno ei wahanol ranau 
yn un corff, neu anifail anferth, perffaith, peir- 
ianol a bywiol. Y mae Plato, yn ei Timceus, 
yn son llawer am vyn Tov koc pov, enaid y byd, 
beth bynag a olygir wrth hyny. Tybir mai efe 
oedd awdwr cyntefig yr ymadrodd. Un o'r 
beirdd a ddywed :— 

Spiritus intus alit, totosgue infusa per artus, 
Mens agitat molem et magno ac corpore miscet, 

ENAID-GYSGWYR, enw a gymhwysir at y 
Defnyddiolwyr, herwydd na chaniatant un cyf: 
lwr canol rhwng marwolaeth a'r adgyfodiad, ond 
y credant fod eneidiau dynion yn gorwedd gyda'u 
cyrff yn y bedd. Dyma farn y Priestleyaid, 
neu y Sosiniaid diweddar yn gyffredinol. Edr, 
Defnyddioliaud. 

ENCRATIAID, (o €ykpareua, dirwest.) Plaid 
yn yr ail ganrif, a ymwrthodent â gwragedd, 
gwin, a chig-fwyd, 

ENNAINT, cymysgedd o olew a pheraroglau, 
wedi ei ddarparu yn ol gorchymyn a chyfarwydd- 
yd Duw, er eneinio personau a phethau sant- 
aidd ag ef dan gyfraith Moses. Yr oedd yr olew 
eneiniad, neu yr enaint santaidd, yn gynhwysed- 
ig o fyrr, cinnamon, calamus, casia, ac olew 
olewydden, wedi eu cymysgu wrth bwys a me. 
sur penodol, yn ol celfyddyd yr apothecari, Ex. 
xxx. 23—25. Yr oedd yn waharddedig cymysgu 
ei fath, na'i arfer at. wasanaeth cyffredin, adn, 
32, 33. Yr oedd yn dra gwerthfawr, Ps. cxxxiii, 
2; Preg. vii. 1; yn arogli yn beraidd, PŴeg, x. 
1; Can.i.3; ac felly mewn cysylltiad a'r arogl- 
darth, Ex. xxx. 34, 35, wedi ei fwriadu, tebyg- 
ol, yn gyfaredd rinweddol rhag yr effeithiau 
niweidiol a allasent gyfodi oddiwrth ddrygsawr 


ENLL 


390 


ENLL 


y gwaed a'r aberthau. _ Yr oedd hwn yn un o'r 
pethau ag oedd yn ddiffygiol yn yr ail deml. 

ENNEINIAD, y weithred o eneinio personau 
a phethau âg olew, neu enaint, i'r dyben i'w 
neillduo i swyddau neu wasanaeth santaidd. Yr 
hanes gyntaf am hyn a geir yn Gen. xxviii. 18. 
Yr offeiriaid Iuddewig a eneinid, yn ol gorchy- 
myn Duw, wrth eu cysegru i'w swydd; a'r 
Iuddewon a eneinient eu brenhinoedd, a thebyg- 
ol eu prophwydi, 1 Sam. x. 1; xi. 15; xv. 13; 
2Sam.xix.10; 1 Bren.i. 39; xix. 16. Tywallt- 
id yr olew yn helaeth ar yr archoffeiriad wrth ei 
urddo, a thynid ef ar draws ei dalcen yn ffurf 
X, K, neu 3 Heb., yr hon yw y llythyren gynt- 
af o'r gair Cohen, offeiriad; canys yr Iuddewon 
oeddynt yn mhob peth yn dra choelgrefyddol. 
Yr enaint ydoedd gysgod o'r Ysbryd Glan yn ei 
ras a'i ddoniau, Esa. lx. 1; a'r eneiniad yn ar- 
wydd o neillduad ac addasiad i swydd santaidd, 
Esa. xi. 2,3; lx. 1, 2, 3.. Eneiniad Crist gan 
hyny a ddynoda ei neillduad a'i addasiad i'r 
swydd gyfryngol, trwy gyfraniad yr Ysbryd 
Glan yn ei ras a'i ddoniau iddo, fel dyn, Math. 
lii. 16; Ioan iii. 34. 

Y mae y ddefod o eneinio offeiriaid wrth eu 
hurddo mewn ymarferiad eto yn mhlith y pab- 
yddion. Ar yr achlysur eneinir cledr llaw, 
bawd, a bys blaen yr urddedig gan yr esgob, â'r 
olew santaidd a gyfenwir cArism. _ Yn ol geiriau 
gwasanaeth yr urddiad, y mae dwylaw yr offeiriad 
trwy hyny yn cael eu galluogi a'u haddasu i fen- 
dithio, cysegru, a santeiddio. Nid yw hyn oll am- 
gen gwyrdroad o'r drefn ddwyfol yn mhlith yr 
Iuddewon. Dywed Tertulian (De Bapt. Capul. 
vii.) y byddai y cyn-Gristionogion yn arfer eneinio 
wrth fedyddio; ac y mae hanesion ysgrythyrol 
ac eglwysig yn dangos fod eneiniad mewn ar- 
feriad yn mhlith yr Íuddewon, ac amryw gen- 
hedloedd eraill, mewn cysylltiad â meddygin- 
iaeth, Marc vi. 13; Iago v. 14; â chladdedigaeth 
cyrff meirw, Marc xiv. 8; ac â gwleddoedd, Ps, 
xxiii. 5; Luc vii. 46. Yr oedd y ddefod gan 
hyny yn gwasanaethu ac yn cael ei bwriadu er 
harddwch, anrhydedd, iechyd corfforol, syber- 
wyd, yn gystal ag er cys>griad a neillduad i 
swyddi arbenig, gwladol neu eglwysig. 

ENNEINIOG, un wedi ei neillduo i swydd 
trwy dywalltiad olew arno, neu trwy gymhwyso 
enaint ato, 2 Sam. xxiii. 1; Galar. iv. 20. Un 
o deitlau lluosog yr Arglwydd Iesu Grist yw 
Eneiniog, Ps, cxxxii. 17. Cafodd ef ei eneinio 
ag olew llawenydd tu hwnt i'w gyfeillion, 
Heb. i. 9. 

ENLLIB, (4âb,) cynhygiad at niweidio neu 
ddystrywio cymeriad rhyw un, mewn gair neu 
ymddygiad, a hyny naill ai yn uniongyrchol neu 
anuniongyrchol, yn fwriadol neu yn ddifwriad. 
Enllib uniongyrchol sydd yn gynhwysedig mewn 
adroddiad o chwedlau celwyddog, gwaradwydd- 
us, am ryw un, wedi eu llunio gan yr adroddwr 
ei hun. Enllib anuniongyrchol yw adroddiad o 
chwedlau celwyddog a gwaradwyddus am ryw 
un, wedi eu llunio a'u hadrodd yn flaenorol gan 
arall. Enllib bwriadol yw adroddiad gwarad- 
wyddus am ryw un, oddiar gasineb ato, a chyda 
bwriad i'w niweidio yn ei gymeriad a'i amgylch- 
iadau, gan nad pa un aigwir neu anwir fyddo 
yr hyn a adroddir yn ei gylch.  Enllib difwriad 


yw adroddiad gwaradwyddus yn cael eì wneuth- 
ur am ryw un, mewn modd cellweirus, heb un 
casineb ato, na bwriad uniongyrchol i'w niweidio. 
Nid yw bod yr hyn a adroddir yn nghylch arall 
yn wirionedd, yn peri na byddo yr adroddiad 
yn enllib, mwy na phe buasai yn gelwydd ; 
oblegyd (os nad oedd galwad arbenig am ei 
adrodd) mai tuedd, os nad dyben yr adroddiad 
ydoedd niweidio y gwrthrych y dywedir am 
dano. Nid yw bod yr adroddwr yn rhydd oddi- 
wrth lid, malais, cenfigen, neu fwriad i niweidio 
yr hwn y mae yn adrodd yn ei gylch, ychwaith 
yn cyfnewid ansawdd yr adroddiad, neu yn peri 
nad yw yn enllib; gan ei fod yn debyg, os nad 
yn sicr, o derfynu yn anfantais, neu niwaid ei 
wrthrych, 

Er mai a'r tafod yn gyffredin y cyflawnir y 
pechod o enllib, eto nid dyma yr unig ffordd, na 
phob amser y ffordd fwyaf effeithiol i'w gyf- 
Ìawni. Y mae ystyr i ymddygiad yn gystal ag 
ì eiriau; a gellir enllibo mewn ymddygiad a 
thrwy ystumiau corfforol, (megys trwy dewi, 
ysgwyd y pen, edrych yn ofidus ac anfoddlawn 
pan y gwneir rhyw ymofyniad yn nghylch rhyw 
un,) yn gystala thrwy eiriau eglur a phendant. 
Yn gyffredin yr ydys yn dwyn yr amcan dieflig 
i ben yn sicrach, ac yn llawer mwy effeithiol yn 
y ffordd hon, na phe defnyddiasid geiriau at y 
gorchwyl; gan fod y personau cyd-ddrychiol yn 
agored i gasglu oddiwrth yr ymddygiad a'r ys- 
tumiau fod y person dan sylw yn gymeriad mor 
ffiaidd, fel nad ellir son am dano heb boen an- 
nyoddefol! Heblaw hyny, y mae yn briodol 
sylwi, fod dynion yn euog o'r pechod hwn, pan 
yn priodoli enwau a chymeriadau i eraill nad 
ydynt yn eu haeddu; pan yn drwgliwio eu 
gweithredoedd, gan briodoli egwyddorion a dy- 
benion drygionus iddynt yn ddisail; pan yn 
gwyrdroi eu geiriau a'u hymddygiadau, gan roddi 
ystyr anghywir arnynt, er mwyn creu rhagfarn 
yn meddyliau eraill yn eu herbyn; pan yn 
rhoddi darluniad hanerog o honynt, gan guddio 
yr hyn oedd ganmoladwy ynddynt, a chyfeirio 
yn unig at y gwallau ; pan yn sibrwd ac awgrymu 
yr hyn sydd yn niweidiol iddynt, ac yn tueddu 
1 greu rhagfarn yn meddyliau eraill yn eu her- 
byn; pan yn mwyhau eu ffaeleddau; a phan 
yn priodoli effeithiau anghywir i'w geiriau a'u 
hymddygiadau. 

Ymddengys y mawr ddrwg o enllib pan ystyr- 
iom, yn 1. Ei fod yn drosedd uniongyrchol o'r 
ddeddf foesol, Ex. xx. 16. 2. Ei duedd niweid- 
iol i'w wrthrych. Y mae yn tueddu i'w glwyfo 
yn y man tyneraf, sef ei galon ; ac i'w ysbeilio 
o'i dlysau gwerthfawrocaf, sef ei enw da, ei gy- 
sur, a'i ddefnyddioldeb: ïe, feallai, o'i fywyd. 
9. Y boen, y gofid, y terfysg, a'r niwaid y mae yn 
debyg o'u hachosi i gyfeillion, perthynasau, ac 
ymddibyniaid y dyoddefydd. 4. Y terfysg, yr 
anghariad, yr oerfelgarwch, a'r ymraniadau 
y mae yn fueddu i'w hachosi, ac yn aml 
yn eu creu mewn gwlad ac eglwys. 5. Ei 
duedd niweidiol i'r hwn sydd yn ei gyflawni, a 
hyny yn y byd hwn ac yn yr hwn addaw. Yma 
yn fynych y mae yn llenwi eì feddwl ag euog- 
rwydd, ac yn toi ei enaid a chywilydd; yn ei 
wneyd yn wrthrych arswyd, casineb, a gwawd 
y rhai oll a'i hadwaenant; yn ei gau o bob. cyf- 


ENW â 


991 


ENW 


rinach a chymdeithas, ond yn unig cyfrinach a 
chymdeithas y rhai sydd o'r un egwyddorion a 
dybenion dieflig ag ef ei hun ; ac yn ei osod allan 
o gyrhaedd parch, cariad, ymddiried, cydym- 
deimlad, ac ymgeledd ei gyd-ddynion. Yn y 
byd a ddaw, oni chaiff ei ddwyn i edifeirwch cyn 
myned yno, bydd iddo ei gau o'r nef, trigle Duw, 
angylion santaidd, a seintiau; a'i gloi dros fyth 
yn uffern, trigle diaflaid a choll-ddynion, Ps. 
xv; Dat. xxi. 8.. Yr ystyriaethau hyn a'u cy- 
ffelyb a ddylent atal pawb rhag bod yn euog o 
hono. Gwel Barrow's Works, vol. i., pp. 242, 
243. Massilon's Sermons, vol. ì., pp. 142—146. 
Dwighl's Theology, vol. 5, ser. 128. 

ENLLIBWR, (enllêb,) un yn caru ac yn 
gwneuthur enllib. Gwel Athrodwr, Difenwr. 

ENW, (Gr. ovopa; Llad. nomen,) yn briodol 
arwydda yr enwad wrth ba un y gwahaniaethir 
y naill berson neu beth oddiwrth y llall; megys, 
Gwilym, Dafydd, pren, careg, &c. 

ENW DA, cymeriad da; yr hwn sydd yn 
gynhwysedig nid mewn perffeithrwydd hollol, 
nac mewn diniweidrwydd, nac mewn enwog- 
rwydd, nac mewn cyflawniad damweiniol neu 
achlysurol o ryw weithred rinweddol neu foesol ; 
ond mewn cyflawniad gwirfoddol, bwriadol, cyson, 
a pharhaus o ddyledswyddau moesol a chrefyddol. 
Nid cyfoeth Job, cryfder Samson, doethineb 
Solomon, dysgeidiaeth Paul, na doniau Apolos, 
oedd yn gwneuthur eu henw yn dda, ond eu cref- 
ydd. Megysmai cyflawniad oddyledswyddau neu 
rinwedd moesol a chrefyddol yn unig sydd yn 
gwneyd yr enw yn dda, felly hefyd ni ddichon un 
cyflawniad o'r rhai hyn ei wneuthur felly ond un 
gwirfoddol, bwriadol, cyson, a pharhaus. Nid 
y peth ydym o orfod, yn ddifwriad, ar droiau 
neu brydiau, ydym mewn gwirionedd; ond y 
peth ydym o fwriad a dewisiad, a'r peth ydym 
yn gyson a pharhaus. Nid oes un weithred yn 
foesol dda na drwg, ond can belled ag y mae a 
fyno yr ewyllys a hi; nac un weithred arbenig- 
ol, pa un bynag ai da ai drwg fyddo, yn alluog 
i gyfansoddi cymerìad. Pwy a feddyliai fod 
rhanu bara gwyn, o orfod, rhwng y tlodion yn 
mynwent y llan, yn ddigon i brofi dyn yn hael- 
ionus; na gweddio unwaith yn y mis yn ddigon 
i gyfansoddi dyn ynweddiwr? “' Yr hael a ddy- 
chymyg haelioni, ac ar haelioni y saif efe;” a'r 
gweddiwr yw'r hwn sydd yn arfer gweddi, ac 
nid yr hwn sydd yn cyflawni y gorchwyl weith- 
iau. “ Gwell yw enw da na chyfoeth lawer, ac 
nac enaint gwerthfawr,” medd Solomon. Y 
mae yn fwy gwerthfawr; yn llawer hyfrydach ; 
yn fwy defnyddiol; ac yn para yn hwy. Mor 
ofalus gan hyny y dylem fod am ein henwau da 
ein hunain; ac mor dyner o enwau da eraill. 

ENW DUW, yn 1. Duw ei hun, Ps. cxv. 1. 
2. Ei awdurdod, Mica v. 4. 
iant, Ps. xxv. 11.4. Pob peth trwy ba rai y 
mae Duw wedi amlygu ei hun; megys ei weith- 
redoedd, ei air, ei briodoliaethau, ei deitlau, &c., 
Ps. cxxxviii. 2. 

Y mae enw Duw, yn 1. Yn fawr ac ofnadwy, 
1 Cron. xvii. 21. 2, Yn rhagorol a gogoneddus, 
Iago ii.7; Neh. ix. 5. _3. Yn santaidd, Ps. 
xxxiii. 21; Jer.lvii. 15. 4. Yn dragywyddol, 
Ps, cxxxv. 13. 


gofio, Ps, xx, 7, 2. I'w ofni, Ps. lxxxvi. 11. 


3. Eiglod a'i ogon- | 


Gan hyny y mae, yn 1. I'w | 


3. I'w garu, Ps. cxix. 32. 4. I'w fawrygu, ei 
amhydeddu, ei folianu, ei ganmawl, ei fendithio, 
a'i santeiddio, Ps. xliv. 8; xcix. 8; Math. vi. 9. 
5. I alw arno, Act. ii. 24. 6. I'w gyhoeddi, 
Deut. xxxii. 3. 7. I'w gyfaddef, I Bren, viii. 
35. 8. Í dyngu ynddo, neu iddo, Deut. x. 20; 
1 Sam. xx. 42. 

Y mae cymeryd enw Duw yn ofer, yn cynwys 
pob arferiad afreidiol, ysgafn, anystyriol, au- 
mharchus, cableddus, ac anaddas o enwau, teitl- 
au, priodoliaethau, geiriau, ordinhadau, neu 
weithredoedd Duw. Y mae hyn yn ddrwg mawr, 
fel yr ymddengys os ystyriwn, ynl. Ei fod yn 
drosedd o orchymyn pendant ac eglur. 2. Ei 
fod yn taro yn uniongyrchol yn erbyn Duw. 3. 
Ei fod yn drosedd o'r rhwymedigaethau caethaf. 
4. Ei fod yn bechod diesgus. 5. Fod tuedd 
mawr ynddo i lygru, neu ofidio y rhai sydd yn 
gynrychiol pan y mae yn cael ei gyflawni. 6. 
Ei fod yn tueddu yn fawr i galedu a niweidio y 
rhai a'i cyflawnant. 

ENW AEDIAD, ordinhad grefyddol o ddwyfol 
osodiad yn mhlith yr Iuddewon, yr hon a gyf- 
lawnid trwy dori ymaith y blaengroen. Herwydd 
hyn y mae'r gair Hebraeg S|, yn arwyddo 
tori ymaìth, a'r geiriau Groeg TTE0UTOJUT), a'r 
Lladin circumcisio, yn arwyddo cylchdoriad, neu 
doriad oddiamgylch. 

Hysbys yw fod yr arferiad o enwaedu yn ffynu 
yn mhlith amryw o genhedloedd y dwyrain, er 
yn foreu iawn ; megys yn mhlith yr Aifftiaid, yr 
Arabiaid, y Saraseniaid, yr Ishmaeliaid, &c. 
Herwydd hyn y mae cryn ddadl yn mhlith ysgrif- 
enwyr yn nghylch tarddiad dechreuol yr arferiad. 
Myn rhai i Abraham ei dysgu oddiwrth yr Aifft- 
iaid; ond eraill, gyda mwy o debygolrwydd, i'r 
Aifftiaid, yn nghyd a chenhedloedd eraill, ei 
derbyn oddiwrth yr Iuddewon. Sicr yw mai i 
Abraham y rhoddwyd y gorchymyn gyntaf gan 
Dduw i enwaedu; yr hwn a adnewyddwyd 
drachefn i Moses, ac eilwaith i Josua, Gen. xvii. 
8—14; Ecs. xii. 48, 49; Jos. v. Cyflawnwyd y 
gorchymyn ar Abraham yn y 99 flwyddyn o'i 
oed; a chan Abraham ar ei holl dylwyth, Gen. 
xvii. 28—27. 

Yr oedd enwaediad, yn 1. Yn arwydd cyfamod 
rhwng Duw ag Abraham a'i had; ac esgeulusdod 
o hono i'w ystyried yn doriad y cyfamod, ac yn 
wrthodiad o'r Arglwydd yn Dduw, Gen. xvii. 9, 
10,14. 2. Yninselo gyfiawnder y ffydd, neu 
yn arwydd o gyfiawnhad trwy ffydd yn Nghrist, 
Rhuf.iv.11. 3. Yn ddynodiad o waith yr Ysbryd 
Glan ar galonau pechaduriaid yn eu haileni a'u 
santeiddio, Col.ii. 11; Deut. xxx. 6; Jer. iv.4; 
Rhuf.ii. 25—29; Eph. iv. 22, 24. Megys yr 
oedd yr enwaediad yn sefydliad dwyfol, aca nheb- 
gorol angenrheidiol, yn boenus, ac am unwaith, 
felly y mae gwaith Ysbryd Duw yn aileni, ac yn 
santeiddio pechaduriaid. 4. Yn arwydd o rwym- 
au yr enwaededig ìi gadw holl orchymynion Duw, 
Gal. v. 3. 

Nid oes un gorchymyn pendant yn nghyfraith 
Duw, yn nodi allan weinyddwr, dull, nac offeryn 
gweinyddiad enwaediad. Yrunigamgylehiad pen- 
odedig perthynoliddo, ydyw amser ei weinyddiad 
ar blant; sef yr wythfed dydd, Gen. xvii. 12 ; 
Lef. xii. 9. Mor gaeth yr ymgadwent yr Iuddew- 
on at y gorchymyn hwn, fel nad esgeulusent 


EON 


992 


EPI 


gyflawni yr oruchwyliaeth waedlyd ar y Sabbath, 
os dygwyddai yr wythfed dydd ddisgyn arno, 
Ioan vii. 22, 28... Yn mherthynas i'r dull, ymae 
yr ysgrythyr yn gwbl ddystaw; ond gyda golwg 
ar y gweinyddwr a'r offeryn, gellir casglu oddi- 
wrth yr hanes ysgrythyrol mai pen y teulu, un o 
rieni y plentyn, rhyw swyddog anrhydeddus, 
neu ryw gyfaill parchus a_ chyfrifol, a fyddai yn 
cyflawni y weithred, â chyllell lem o gareg, neu 
gallestr. Fel hyn yr ydym yn cael mai Abra- 
ham ei hun a enwaedodd ar ei dylwyth, Gen. vii. 
23; mai Sephorah, gwraig Moses, a enwaedodd 
ar Gersom, ei mab, â chyllell lem; (mar. careg, 
Ex. v. 25;) mai Josua a enwaedodd ar ddienwaed- 
edigion Israel, yn Gilgal, â chyllyll llymion; 
(mar. callesêr, Jos. v. 3, 9;) ac mai Paul a en- 
waedodd ar Timotheus, Act. xvi. 38. Tebyg mai 
yr achlysur i Sephorah gyflawni y weithred ar 
eì mab oedd bod Moses yn analluog, Res. v. 24, 
i'w chyflawni, o herwydd iddo gael ei daro gan 
Dduw â rhyw glefyd, herwydd ei esgeuluso. 

Yn mherthynas i'r dull arferedig yn mhlith yr 
Iuddewon diweddar o gyflawni y ddefod, y mae 
haneswyr yn ein dysgu, “ wedi i'r machnïon gael 
eu dewis, ac ir cymdeithion ymgasglu yn 
nghyd, naill ai i'r ty, neu y synagog lle y cyf- 
lawnid y ddefod, fod gwasanaethyddes y fam yn 
dwyn y plentyn at y drws, ac yn ei gyflwyno i 
freichiau y person ag oedd wedi ei neillduo i'w 
ddal tra y cyflawnid yr oruchwyliaeth arno. Ar 
waith hwn yn ei ddwyni mewn, cyferchid ef, 
gan ddywedyd, bendigedig yw yr hwn sydd yn 
dyfod.” Gwedi eistedd o hono i lawr, yr enwaed- 
wr a gyflawnai yr oruchwyliaeth—a fendithiai y 
plentyn—a'i henwai a'r enw apwyntiedig, gan 
ychwanegu, “Dywedais wrthyt, yn dy waed 
bydd fyw.” _ Ar hyn y cymdeithion a adroddent 
yr wythfed Psalm ar hugain wedi y cant; ac 
felly y terfynai y gwasanaeth.” — Carpenter. 

lîr, ysgatfydd, mai dyben blaenaf enwaediad 
oedd gwahaniaethu yr Iuddewon, fel pobl ethol- 
edig Duw, oddiwrth holl genhedleedd y ddaear; 
eto sicr yw oddiwrth yr ysgrythyrau dyfynedig 
uchod, mai ei ddyben peaaf oedd bod yn arwydd 
o'r cyfamod gras rhwng Duw ag Abraham a'i 
had; bod yn selo'r bendithion addawedig ynddo 
i'r holl gredinwyr, sef o gyfiawnhad trwy gyfrif- 
iad o gyfiawnder Crist, ac o santeiddiad yr 
ysbryd; bod yn arwydd o'r angenrheidrwydd 
o ufydd-dod efengylaidd, yn nghyd a rhwymed- 
igaethau y rhai a enwaedid i'w gyflawni. Deng- 
ys hyn mai ordinhad grefyddol oedd enwaed- 
iad, mai dybenion crefyddol oedd iddi, ac mai 
effeithiau crefyddol oedd yn ei chanlyn, lle yr 
oedd yn cael ei hiawn ddefnyddio. 

EOFNDER, (eofn,) hyder, sicrwydd, neu 
wrolder meddwl yn ngwaith a gwasanaeth Duw ; 
yn cyfodi oddiar ffydd yn Nghrist, mynych 
gymdeithas a Duw, yn nghyd ag ymwybodaeth 
o gywirdeb a diniweidrwydd egwyddor a dyben. 

EONIAID, canlynwyr gwallgofddyn, o dal- 
aeth Bretagne, yn y ddeuddegfed ganrif, o'r enw 
Eon. Cafodd y dyn hwn, er yn sicr fod diffyg 
yn ei synhwyrau, ei euogfarnu, am ffugio bod 
yn Fab Duw, mewn cymanfa a gyfarfu yn 
Rheims, yn 1146, yn yr hon yr oedd pab Eugen- 
ius ei hun yn cymedroli. Wrth glywed yn y 
ffurf weddi er bwrw allan gythreuliaid, y geiriau, 


per Eum guì venturas est judicare vivos el mor- 
(uos, yn cael eu darllen, oddiwrth gyffelybrwydd 
y gair Eum, (efe) a'i enw ei hun, penderfynodd 
mai efe oedd y person ag oedd ddyfod i farnu 
y byw a'r meirw. Canlynwyd ef fel proffwyd 
enwog. Weithiau rhodiai gyda lluaws o bobl; 
brydiau eraill trigai ar ei ben ei hun, ac ym- 
ddangosai drachefn yn fwy dysgleirwych nag o'r 
blaen. Dylasid, medd Mosheim draddodi y dyn 
gorphwyllog hwni ofal meddygon yn hytrach 
na'i osod ar lechres hereticiaid, Terfynodd ei 
ddyddiau mewn carchar truenus, a gadawodd ar 
ei ol luaws mawr o ganlynwyr, y rhai nid allasai 
erledigaeth a marwolaeth yn y dulliau mwyaf 
gerwin, eu perswadio i ymadael a'i achos, nac i 
ymwrthod a gwrthuni y gallasid meddwl na 
chawsai byth eì gredu mewn un lle ond yn mhlith 
gwallgofiaid. Y mae yr enghraifft. nodedig hon 
yn ddigonol, nid yn unig i ddangos hygoeledd y 
werinos, ond hefyd mor bell oedd hyd yn nod 
llywodraethwyr yr eglwys o feddu ysbryd barn, 
ac mor ddyeithr oeddynt i wir grefydd, yn yr 
hanes yn gystal ag yn y sylwedd o honi. 

EOCWINIAID, plaid yn yr unfed ganrif ar , 
bymtheg, a gyfenwid felly oddiwrth ei sylfaen- 
ydd, Eocwin, yr hwn a ddysgai na bu Crist farw 
dros yr annuwiol, eithr yn unig dros y credinwyr. 
Dichon, medd Williams, nad oeddynt yn unig 
ond math o Galfiniaid annoeth. 

EPEFFANOFFTS CHINIAID, plaid Rws- 
iaidd, canlynwyr mynach o'r enw Ceif,, yr hwn 
trwy lythyrau ffugiol a lwyddodd i gael ei urddo 
yn esgob. Ar ddarganfyddiad y twyll cafodd ei 
garcharu, ac yn y carchar y bu efe farw; eithr 
cyfrifid ef gan ei ganlynwyr yn ferthyr, 

EPICURIAID, plaid athronyddawl, canlyn- 
wyr Epicurius, athronydd ag oedd yn blodeuo 
ddau cant a deugain o flynyddoedd cyn Crist, yr 
hwn a fyfyriodd bob cysawd athronyddawl ag 
oedd mewn bod y pryd hwnw, ac yna a ffurfiodd 
un o'i eiddo ei hun, llawer mwy afresymol nag 
un oedd yn hanfodi. Pan yn nghvlch tri neu 
bedwar deg oed agorodd ysgol athronyddawl 
mewn gardd gerllaw Athen, 

O barth ei gysawd anianyddol, ystyriai y byd- 
ysawd, cymysgedig o ddefnydd ac ystod, yn an- 
nherfynol a thragywyddol; ac eto yr amrywiol 
gyrff o ba rai yr oedd yn cael eì wneuthuri fyny 
yn ddarostyngedig i ddadfeiliad a chyfnewidiad. 
Haerai fod pob cyrff yn cynwys rhanau atddatod- 
adwy, hyd nes dyfod at y gronynau syml, y rhai 
fel eu hegwyddorion cyntefig ydynt anghyfnewid- 
iol ac anninystradwy. Gobwysiad a ystyrid 
ganddo yn briodoledd hanfodol defnydd, yn ei 
wthio i ysgogiad; ac fel hyn y rhoddai gyfrif am 
hanfodiad ein byd nì, yr hwn ar y cyntaf.ydoedd 
gruglwyth annhrefnus, hyd nes i'r gronynau 
ysgafnaf gyfodi, a ffurfio yr awyrgylch, yn nghyd 
â'r cyrff nefol; tra y suddodd y gronynau trymaf 
a garwaf, aca ffurfiasant y ddaear, y rhai oll a 
gynhwysir ynddi, ac a gedwir yn nghyd gan yr 
un achosion mudawl ag a'u ffurfiasant ary 
cyntaf, 

. Ystyriai y meddwl dynol hefyd yn ddefnydd- 
iol, er yn gyfansoddedig o ronynau anfeidrol 
fan; a chaniatai hefyd y gallasai naturiaethau 
purach hanfodi, a'r rhai nid oes dim a fynom 
ni, na hwythau a ninau. “Na ddichon dim 


ERA 


2993 


ERA 


ddeilliaw o ddim, na dim fyned yn ddim ;” oedd- 
ynt hoít wersi ei ysgol ef. 

Ond yn marn Epieurius y mae anianddysg yn 
ddarostyngedig i foesddysg. Dyben penaf dyn, 
yn ei fryd ef, yw ei ddedwyddwch ei hun, yr hwn 
a gyrhaeddir trwy. ddarostyngiad y nwydau a'r 
chwantau. Ei ganlynwyr, pa fodd bynag, yn 
myned i mewn yn mhellach 1 ysbryd ei gysawd 
ef, a honent fod pob. dedwyddwch yn gynhwys- 
edig yn mwyniant y teimladau; ac o herwydd 
hyn cofleidid eu cysawd yn awyddys gan y segur, 
y trythyll, a'r drygionus. Mewn canlyniad, 
cynhyddodd mewn bri yn mhlith yr uwch-radd- 
edigion; y rhai a hoffent fod yn rhydd oddiwrth 
reolaeth y goruchaf, ac a gofleidient y drych- 
feddwl o fod at ryddid i fwynhau eu melus- 
chwantau. Mewn uniondeb, pa fodd bynag, a'r 
athronydd hwn, rhaid cyfaddef nad aeth efe i'r 
fath bellafoedd; eithr o bagan, ei fod o gymer- 
iad moesol, a'i fod yn addysgu rhinweddau 
dynol gyda gwresawgrwydd mawr, ar yr eg- 
wyddor o fod rhinwedd yn cyfansoddi dedwydd- 
wch. Fel hyn y canfyddir fod cysawd anian- 
yddol Epicurius yn ymchwelyd i ddamweinydd- 
iaeth, a'i foesau 1 hunanoldeb. 

ERASMUS—Desiderius Erasmus a anwyd yn 
Rotterdam, Hydref 28, 1467. Enw ei dad oedd 
Gerard. Anfonwyd ef i'r ysgol yn bedair oed ; 
ac megys y rhagorai yn y gwaith o ganu, cafodd 
ei ddewis yn gorgeiniad eglwys gadeiriol Ut- 
recht. Pan yn naw oed gosodwyd ef dan addysg- 
iad Alexander Hegius o Dafenter. Dangosodd 
Erasmus alluoedd cryfion yn ei ieuenctyd, a 
thynodd sylw amryw enwogion. Yn 1480 cafodd 
ei ymddifadu o'i dad a'i fam ; y blaenaf o'r rhai 
hyn a'i gosododd ef a'i frawd tan ofal tri o ym- 
geleddwyr, y rhai oll oeddynt wyr annheilwng; 
a chan eu bod yn penderfynu ysbeilio meddian- 
au y plant, cytunasant eu cysegru at fywyd 
crefyddol. Anfonasant Erasmusi fynachdy yn 
Boldue, lle y treuliodd.yn ofer dair blynedd o'i 
fywyd; a chafodd yn ganlynol ei ddanfon i Sion, 
yn gyfegosi Delft; ac yn 1486, wedi iddo flino 
ary neillduaeth hono, anfonasant ef i Stein, 
gerllaw Tergon. O'r diweddaf o'r tai hyn, pa 
fodd bynag, cafodd ei ollwng yn rhydd; a chan 
ymwrthod a'r enw Gerard cymerodd yr enw 
Erasmus yn ei le. Yn 1490 trigodd gyda Henri 
a Bregis, archesgob Cambray. Yr oedd ei wybod- 
aeth erbyn hyn yn dra helaeth. Yr oedd yn ysgol- 
haig a duwinydd, ac yn penderfynu gwneuthur 
ei hun yn ddefnyddiol yn ei ddydd a'i genhedl- 
aeth. Yn 1492 cafodd ei urddo yn offeiriad gan 
esgob Utrecht, a pharhaodd i wrteithio ei feddwl, 
ac i gasglu yn nghyd drysorau o wybodaeth 
fuddiol. Yn 1493 ysgrifenodd ei draethawd 
enwog, “De Scribendis Epistolis.” Yn 1495 
symudodd i Paris, lle y cadwodd athrofa er 
addysgu boneddigion ieuainc Lloegr a Ffrainc. 
Yn eu plith yr oedd arglwydd Gwilym Mountjoy. 
Y pryd hwn yr ysgrifenodd ei “De Ratione con- 
scribendi Epistolas, de Copia Verboruni,” &c.; 
ac 1497, ymadawodd a Paris, a chyfaneddodd 
yn Nghastell Torenheus, yn yr Iseldiroedd; ym- 
welodd a Chaerludd a Rhydychain, a daeth yn 
gydnabyddus ag amryw breladiaid Seisnig o 
dduwioldeb a dysgeidiaeth helaeth. Arosodd 
yn Rhydychain; myfyriodd yn ngholeg Mair; 


a ffurfiodd gyfeillgarwch a chydnabyddiaeth ac 
amryw bersonau, y rhai wedi hyny a fuont yn 
dra chynhorthwyol iddo. O Loegr, dychwelodd 
Erasmusi Paris, lle y cynhaliodd ei hun trwy 
gadw athrofa. Yn 1498 parotodd ei “ Adages,” 
ac ymroddodd yn dra diesgeulus i fyfyrio Groeg; 
dychwelodd drachefu i Loegr, eithr aeth yn ol yn 
fuan i Paris, lle y cyhoeddodd ei “De Ratione,” 
&c. Ysgrifenodd Erasmus y flwyddyn hon lythyr 
digrifus at fardd llawrif goronog Ffrainc, ond ni 
enillodd fawr enwogrwydd trwy y gorchwyl. Yn 
nghylch diwedd y flwyddyn ymwelodd Erasmus 
ag Orleans, a bu ar ei daith, mewn dirfawr 
berygl o gael ei ysbeilio a'i ladd. Yn 1500 
myfyriodd waith Jerome, allawer o'r tadau, a 
chyhoeddodd ei “ Adaces” y tro cyntaf. Yn 
1503, y flwyddyn ddiweddaf o fywyd y pab 
Alexander, cyhoeddodd Erasmus amryw o'i 
weithion, a chwedi hyny a ddychwelodd i Paris. 
Yn 1504 yr oedd ei feddwl yn sefydlog ar fyfyr- 
dodau crefyddol, at y rhai y penderfynai gysegru 
gweddill ei fywyd. Yr un flwyddyn cyhoeddodd 
ei ““Enchiridion,” yr hwn sydd lyfr crefyddol, 
wedi ei fwriadu er dynoethi ynfydrwydd eglwys 
Rhufain. Yn 1606 yr oedd efe yn Lloegr; cyf- 
lwynodd ei gyfieithiad o Simon Lucian i'r Dr. 
Ruthall; cyhoeddodd gyfieithiad o Gyfrinachau 
eraill Lucian, ymwelodd a Chaergrawnt, a thyn- 
odd sylw cyffredinol y dysgedigion, Yn 1508 
graddiwyd ef yn Ddoctor, yn Turin, cyfanedd- 
odd yn Florence, a chyhoeddodd ei “ Adages” y 
drydedd waith. Y pryd hwn hefyd yr oedd efe 
yn addysgydd i archesgob St. Andrew. Yn 1509 
derbyniodd lythyr oddiwrth dywysog Cymru, 
ymwelodd ag Itali, a chafodd. dderbyniad croes- 
awgar gan gardinal St. Sior. Yn Rhufain ysgrif- 
enodd ei “'Ouerela Pacis,” o'r hwn, pan y cyd- 
nabyddwyd Julius II., danfonodd am Erasmus i 
ddadleu ag ef; ond er nai gwr balch a ffyrnig 
oedd y pab hwnw, eto ni wnaeth ond yn unig 
ceryddu Erasmus am ymyraeth ag achosion ty- 
wysogion. Oddiamgylch diwedd y flwyddyn 
hon teithiodd Erasmusi Loegr. Yno cyfieithodd 
Hecube Euripidesi farddoniaeth Ladinaidd, a 
chan ychwanegu rhai caniadau ati, cyhoeddodd 
y gyfrol, ac a'i cyflwynodd i Warham. Yr amser 
hwn cyfaneddodd gyda yr enwog Thomas More; 
ac yno ysgrifenodd mewn un wythnos ei “Praise 
of l*olly.” Yr oedd Erasmus ar y pryd hwn yn 
dlawd iawn; ac athrofâau Caergrawnt, lle y cyf- 
aneddai, oeddynt mor dlawd ag yntau. Yn 1511 
anfonodd Saturnalia Lucian, wedi ei gyfieithu i'r 
Lladin, i Warham hefyd. Yr oedd Warham yn 
gyfreithiwr eglwysig mawr, yn wladyddwr gallu- 
og, yn wr llys hyfforddus, yn noddwr dysgedig- 
ion, ac yn elyn y cardinal Wolsey._ Yn 1513, 
ysgrifenodd lythyr destlus at abad St. Berlin yn 
erbyn y cynddaredd o fyned i ryfel, yr hon oedd 
yn perchenogi y Saeson a'r Ffrancod ar y pryd 
hwnw. Yroedd Erasmus wedi bod er ys hir 
amser yn gafael yn y gorchwylo gyfieithu ar- 
graffiad newydd o'r Testament Newydd, yr hwn 
pan y gorphenwyd a gyflwynodd efei elusenwr 
Harri VII. Cymerodd boen mawr gyda y gorch- 
wyl hwnw, ac y mae yn adlewyrchu anrhydedd 
mawr ar ei goffadwriaeth, Warham yn awr a'i 
hanregodd ef â phersonaeth Aldington, yn swydd 
Cent, ac â chyllid blynyddol o £20. Yn 1514 


ERA 


394 


ERA 


teithiodd Erasmus i Fflanders; ysgrifenodd yno 
dalfyriad o'i fywyd, yn nghyd â'i lythyr nod»dig 
at y tad Servatius, yn yrhwn y dynoethodd yllygr- 
edd ag oedd yn hanfodi yn y crefydd-dai; ac eto, 
ar yr un pryd, safodd yn wrol yn niffyniad Crist- 
ionogaeth bur. Yn 1515, yr oedd yn nghyd 
ag adolygu ac adgyhoeddi ei amrywiol weithion. 
Yn1516 derbyniodd wahoddiad iddyfod i Ffrainc, 
oddiwrth Ffrancis I. Yn y flwyddyn hono cy- 
hoeddwyd ganddo ef y Testament Newydd, Groeg 
a Lladin, gyda'i nodiadau ef wrtho, yn Basle, yn 
nghyd â gweithion St. Jerome, y rhai a gyflwyn- 
wyd ganddo i Warham. 

Yr argraffiad hwn o'r Testament Newydd, yn 
y Groeg gwreiddiol, yw y cyntafa argraffwyd 
ac a gyhoeddwyd ar ei ben ei hun. Argraffwyd 
y Testament Newydd yn y Polyglott Compla- 
tensiaidd yn 1514, ond ni chafodd ei gyhoeddi 
hyd 1522. Ond yn hwn a'r ail argraffiad cafodd 
yr adnod ddadleuol, 1 Ioan v. 7, ei gadael allan ; 
eithr cafodd ei gosod i mewn ganddo ef yn y tri 
dilynol, ar awdurdod un llawysgrif, yr un Mont- 
fortianaidd, yr hwn fel y sicrheir sydd o ddydd- 
iad diweddar. Y maeei gyfieithiad Lladinaidd 
ef yn rhagori ar y Vulgate, ac yn fwy cydunol 
a'r Groeg. Pa fodd bynag y mae efe wedi arfer 
mwy o'r hen eiriaua'r hen ymadroddion eglwys- 
ig na'r cyfieithwyr protestanaidd. Yn marn 
Ernesti, ei nodiadau ef a barotoisant y ffordd, ac 
a osodasant y sylfaeni holl weithion y rhai a 
ragorasant o hyny hyd yn awr yn y gwaith o 
esbonio y Beibl; er ei fod yn aml yn camsynied, 
herwydd ei anwybodaeth o'r Hebraeg. 

Yr oedd Erasmus erbyn hyn wedi cyrhaeddyd 
enwogrwydd mawr. Ei ohebwyr oeddynt brif 
ddysgedigion pob gwlad. Ei dybiau a geisid fel 
oraclau, a'i lythyrau a'i ohebiaethau a gyhoeddid. 
Ffaber, pa fodd bynag, a ysgrifenodd y pryd 
hwn yn erbyn yr Esboniad ar Epistolau Paul; 
ac Edward Lee a ysgrifenodd yn gyffredinol yn 
erbyn ei dybiau duwinyddol. Cafodd yr argraff- 
iad cyntaf o'i Destament Newydd werthiad mor 
gyflym, fel yr oedd efe yn Hydref y flwyddyn 
hono yn ddiwyd yn ei adolygu. Cymerodd 
Erasmus gryn drafferth o barth yr ymrysonau a 
ddygwyddasant rhwng y protestaniaid a'r pab- 
yddion, yn 1518. Gwrthwynebodd gyd-ddyg- 
iadau (indulgences) pab Leo X.; parchai Luther 
ar gyfrif ei wrthwynebiad gwrol i'w gwerthiad; 
a chafodd, o herwydd y cyfryw ymddygiad ei 
gasau gan y rhai a'i anrhydeddent ef cyn hyny. 
Yn awr y cyfododd y gwrthwynebiad gerwinaf 
i'w Destament Newydd ef; ond tra yr oedd 
Erasmus yn dirion a mwynaidd, yr oedd ar yr un 
pryd yn sefydlog aphenderfynol, Yn 1519 der- 
byniodd Erasmus lythyr oddiwrth Melancthon 
yn arwyddo ei gymeradwyaeth o'i Destament a'i 
esboniad ef, yn nghyd a dymuniad da Luther. 
I hwn rhoddodd ateb caredig, gan ddywedyd am 
Luther, “Y mae yr holl fyd yn cytuno i gymer- 
adwyo ei gymeriad moesol ef; ond am ei athraw- 
iaeth y mae gwahanol feddyliau, Ni ddarllenais 
ietoei weithion; y mae wedi rhoddi cynghor 
da ini ar amryw bethau; a phared Duw fod ei 
lwydd yn gyfartal a'r rhyddid a gymerodd.” Y 
flwyddyn hon ymosododd Latomus ar dybiau 
Erasmus, a haerodd ““ fod rhan fawr o wir dduwin- 
yddiaeth yn gynhwysedig yn nhuedd crefyddol 


y galon” ond Erasmus a orchfygodd ei wrth- 
wynebwr yn fuan. Yn nghylch y pryd hwn 
hefyd derbyniodd lythyr oddiwrth Luther, yr 
hwn a atebodd, gan ei ganmol am ei wasanaeth, 
a'i anog i gymhedroldeb mesurau, a dymuno ei 
lwydd. Yn 1529 tybiau crefyddol Erasmus a 
gawsant ymosod arnynt drachefn, ond yn hollol 
aflwyddianus; a'i dduwioldeb, ffydd yn Nghrist, 
yn nghyd â'i ymarweddiad santaidd, a brofasant 
oreu i'r teg a'r ystyriol, nad allasai ei grefydd 
lai na bod yn iawn. Gyda yr enwog Pudaeus a 
Vives, yr oedd efe y pryd hwn yn dra chyfrin- 
achol. Yn yr un flwyddyn cyflwynodd argraff- 
iad o “Cyprian,” i'r cardinal Pucei; a “Cicero 
de Officibus,” “Old Age,” “'Friendship, & 
Parodoxes,” i Jacobus Tutor. Cyhoeddodd hefyd 
fywyd Jerom^. Yn 1520 cyhoeddodd ei esboniad 
ar yr Ephesiaid, yr hwn a gymeradwyir yn fawr 
gan ddysgedigion a beirniaid. Yr oedd efe hefyd 
yn ymdrechu am heddwch y byd Cristionogol, 
ac i'r perwyl hyn ysgrifenydd at Campegius 
Wolsey, a Harri VIII. Teimlai fwy a barch i 
Luther fel yr oedd ei erledigaeth yn cynhyddu; 
ond yn wastad anogai gymhedroldeb, yr hyn y 
gwyddai Luther yn dda na fuasai yn llwyddo; 
ond yr oedd Erasmus yn ofni na buasai y diwyg- 
iad cynhygiedig gan Luther byth yn ffynu, am 
hyny, drosto ei hun tybiai yn anmhriodol i sefyll 
drosto. Rhaid cyfaddef yn wir, nad oedd Eras- 
mus yn ddigon penderfynol; ac o herwydd hyny 
nad allasai y diwygwyr ymddiried ynddo, a bod 
y pabyddion yn ei gasâu. 

Yn 1521 cynhaliwyd cymanfa enwog Worms, 
a chafodd Luther ei garcharu. Cydymdeimlodd 
Erasmus ag ef, ac o herwydd ei ymddygiad 
dygodd arno ei hun ddigofaint y mynachod, y rhai 
a'i casaent mor ddiledrith ag y gwnaent Luther. 
Yn 1521 cyhoeddodd weithion Hilary, ac hefyd 
ei enwog gyfrinachau, yn Lladin, yr hwn a ysgrif- 
enodd mewn rhan er mwyn i ieuenctyd gael llyfr 
i ddysgu iddynt yr iaith Ladin, ac ar yr un pryd 
grefydd a moesau; ac mewn rhan i wella y byd 
anoddefus, pe gallasai, oddiwrth y ddyhewyd 
goelgrefyddol a ddysgid gan y mynachod gyda 
llawer mwy o ddiwydrwydd na_Christionogaeth 
ddihalog. BEuogfarnwyd y rhai hyn gan y côr 
duwinyddol yn Paris; ac yn 1549 cawsant yr un 
driniaeth mewn cymanfa diriogaethol yn Cologne. 
Yn y flwyddyn hon gwahoddwyd Erasmus i 
Rufain, gan Adrian VI., ond gwrthododd fyned; 
er iddo, ar ei gais, gryhwyll am y moddion goreu 
i ddarostwng Lutheriaeth. Ymddengys y can- 
iateir yn gyffredinol, yn gystal gan Erasmus a'i 
gyfeillion, yn nghyda phob haneswyr, ei fod ef 
yn gwahanïaethu yn eì farn yn. nghylch ewyllys 
rydd oddiwrth Luther; er eì fod ar yr un. pryd 
yn canfod cyfeiliornadau yr eglwys babaidd. Yn 
wr tirion ac ofnus, yr oedd yn ewyllysio na 
byddai i'r cyfryw gyfeiliornadau gael ymosod 
arnynt, eithr yn unig trwy resymau, ac o herwydd 
hyny ni chefnogai Luther, er ei fod ar yr un pryd 
yn dymuno ei lwydd cyn belled yr oedd ei dybiau 
yn annibynol ar ewyllys rydd. Fel hyn yn 
cael eì ddyrysu a'i derfysgu, nid oedd ei ymddyg- 
iad yn gyson yn yr achoshwn;; canys tra yr oedd 
ar un pryd yn Lutherian mewn barn, yr oedd 
brydiau eraill yn ymboeni llawer er argyhoeddi 
y cyffredin, a boddloni ei gyfeillion nad oedd efe 


ERA 2 


95 


ERA 


rwydd o ddiwygiad, ac wedi gwneyd cynhygiad 
o hono; ond eto yr oedd yn ameu nad oedd 
goddefi'r cyfryw ddiwygiad gael ei ohirio yn 
well na therfysgu y byd Cristionogol â'r fath 
frwdfrydedd ac ysbryd ag oedd Luther yn ei 
ddangos. Yn 1523 bu farw Adrian, a chanlyn- 
wyd ef gan Clement IT., yr hwn a wahoddodd 
Erasmus i Rufain; ond gwrthododd gydsynio, 
am y gwyddai yn burion mai dyben y gwahodd- 
iad oedd ei gadw ef yn Rhufain, oblegyd ei fod 
wedi cymeryd gormod o blaid y diwygiad. Yn 
1524, ysgrifenodd Luther yn gadarn a nerthol at 
Erasmus yn achos y gwrthwynebiad yr oedd efe 
yn dysgwyliddo ei wneuthur i achos y diwygiad; 
atebodd Erasmus; ond nid yw y llythyr ar gael. 
Yn 1525 cyhoeddodd ei “Diatribe de libero 
Arbitrio,” yn erbyn Luther, i'r hwn yr ysgrifen- 
odd yr olafateb llym ; ysgrifenodd Erasmus hefyd 
lythyr at Oecolompadius. Derbyniodd oddiwrth 
Beda y flwyddyn hon rai nodiadau ar ei esboniad 
ar efengyl Luc, y rhai y diolchodd am danynt, 
gan ddymuno parhad o'r unrhyw ar ranau eraill 
o'i esboniad; ond o herwydd i Beda ymosod arno 
gydag ysbryd rhy chwerw, trowyd y moes-eiriau 
hyn yn ddanodiadau gerwin, a chafodd Beda ei 


felly. Yr oedd Erasmus wedi honi yr angenrheid- | 


ddarlunio fel crydd. bongleraidd yn myned dros | 


ei droedbren. Yr amser yma y cyhoeddodd efe 
ei “Lingua,” ar yr iawn a'r camddefnydd o'r 
tafod, yr hwn a gyflwynodd i ganghellwr Poland. 
Atebodd Oecolompadius ei ymosodiad arno ef, 
ond ni chynhygiodd Erasmus byth ei wrthwyn- 
ebu ef. Yn 1526 cafodd ei ystyriaeth ei chymer- 
yd ìi fyny yn fawr gan y ddadl, yn yr hon yr 
oedd Viret ac enwogion eraill yn ymwriaw. Yn 
y flwyddyn hon cyhoeddodd rai traethodau o 
eiddo Chrysostom, gyda chyflwyniad i Ioan 
Claymond; ond nid yw y rhai hyn yn mhlith ei 
epistolau. Yn 1527 ysgrifenodd at Polydore 
Virgil, yn achos y gwahaniaeth oedd rhyngddynt 
hwy, ac ymdrechion Virgili'w gwneyd i fyny. 
Ymosodwyd y flwyddyn hon ar ei Destament a'i 
Gyfrinachau ef yn Nghaerludd, ac efe a'u ham- 
ddiffynodd hwynt mewn llythyr hirfaith at 
Aldridge; cyhoeddodd hefyd waith St. Ambrose. 
Yn fuan wedi hyny ymddangosodd ei ail 
“'Hiperaspistes” yn ,erbyn Luther. Yn y 
flwyddyn hon cafodd ei wrthwynebu yn fawr 
gan y mynachod Hyspaenaidd, er na chym- 
erodd efe un sylw o'r cyfryw ymosodiad. Fel 
hyn yr oedd y duwinyddion pabaidd mor anffafr- 
iol i Erasmus ag oedd y diwygwyr; a phe buasai 
llais y ddwy ochr yn mherthynas iddo yn cael ei 
gasglu yn nghyd cawsai ei farnu yn lled anffafr- 
ioli'r ffydd babaidd. Effaith ei gysawd hedd- 
ychol o ddiwygiad oedd hyn, yrhwn a derfyn- 
odd yn anfoddlonrwydd y pabyddion, heb enill 
oddiwrthynt y cyfnewidiad lleiaf, nac un cysgod 
o gydsyniad. 

Yn 1528 derbyniodd Erasmus lythyr bonedd- 
igaidd oddiwrth Melancthon; yr hwn a_gyfadd- 
efodd nad oedd efe yn cymeradwyo mesurau 
haerllug Luther, ac ar yr un pryd, oedd yn 
ceryddu Erasmus am ei fawr gasineb. Cyhoedd- 
odd efe yn awr ddau draethawd mewn dull o 
ymddyddan, un ar aceniad yr ieithoedd Groeg 
a Lladin, a'r llall wrth yr enw Cicero Nianus; 
yn yr hwn y difriodd ryw babyddion, Italaidd, y 


rhai a betrusent arfer unrhyw air nac ymadrodd, 
eithr a geid yn ngwaith Cicero. Y gwaith hwn 
a greodd rai gelynion iddo. Yn 1529 ymadaw- 
odd Erasmus o Basle, ac aeth i Ffriburg. Cy- 
hoeddodd rai darnau o eiddo Chrysostom yn 
Groeg, traethawd o eiddo Georgius Agricola yn 
nghyd â llyfr o waith Lactantius. Cyflwyn- 
odd Ddug Cleves ddau draethawd o waith 
St. Ambrose, y rhai ni chyhoeddwyd erioed 
o'r blaen; ac hefyd cyhoeddodd waith 
St. Augustine, am yr hyn y beiwyd ef gan 
y Dominiciaid.. Y flwyddyn hon y cafodd 
y diwygwyr yn yr Ellmyn eu galw yn wrth- 
dystwyr, neu brotestaniaid. Yn 1530 yroedd 
efe yn ddiwyd yn cyfieithu amryw draeth- 
odau o eiddo St. Chrysostom ; yn ysgrifenu hanes 
eifywyd; yn arolygucyhoeddiad gwaith Algerus, 
mynach Benedictinaidd, yr hwn a ysgrifenodd ar 
y sacrament; ac yn cyhoeddi ei “ Weddw Grist- 
ionogol,” yr hwn a gyflwynodd efe i frenines 
waddolog Hungary. Yn 1531 efe a gyhoeddodd 
waith Aristotle, yr hwn a gyflwynwyd ganddo i 
Syr Thomas More. Hefyd efe a gyhoeddodd ei 
gasgliad buddiol a dyrus o Ddoeth-eiriau, wedi 
eu cyfeirio at dduwinyddion Louvaine; amddi- 
ffyniad i'r Cyfrinachau oddiwrth y cyhuddiad o 
gauathrawiaeth; ac a ddanfonodd gasgliad o'i 
Epistolau ìi Hervaginus. Yn 1532 efe a gy- 
hoeddodd waith Basil yn Groeg; ac a gyflwyn- 
odd '“Terence” i ddau foneddig ieuanc yn 
Poland. Yn 1539 cyflwynodd Ddaearyddiaeth 
Ptolemy i Fettichius; ac i Emstedius Esboniad 
ar y Psalmau, wedi ei ysgrifenu gan Flaimon. 
Cyhoeddodd hefyd Esboniad ar Gredo yr Apos- 
olion, Gweddi yr Arglwydd, a'r Deg Gorchymyn 
yn ffurf Catechism. Yn 1535 dychwelodd i 
Basle i edrych a allasai adferu ei iechyd, lle yr 
arosodd hyd amser ei farwolaeth. Yn 1536 cy- 
hoeddodd ei Esboniad ar y bedwaredd Psalm ar 
ddeg, yr hwn a ganmolir yn fawr. Yn awr yr 
oedd ei iechyd yn graddol anmharu; ac ar 
Gorphenaf 12, yn y nawfed ílwyddyn a thri 
ugain o'i oed, bu farw wedi mis o gystudd, a 
chafodd ei gladdu yn eglwys gadeiriol Basle. 
Yn Erasmus yr ydym yn canfod, yr hwn yn ei 
ieuenctyd ydoedd yn gorwedd dan anfanteision 
mawrion, yn dlawd, amddifad, ac yn ddiffygiol o 
gynhaliaeth, eto yn gorchfygu y cwbl o'r rhwystr- 
au hyn, ac yn ymgodi nid yn unig mewn dysg- 
eidiaeth, hyd nes hod yn gyfartal â dysgedigion 
penaf ei oes, ond hefyd yn ymddyrchafu i ffafr 
a nodded tywysogion, pendefigion, a phreladiaid 
o'r parch mwyaf mewn byd ac eglwys. Cyhuddir 
ef o Arminiaeth, ond gwadai y cyhuddiad yn ei 
fywyd, ac yn gyffredinol y mae ei waith yn 
cadarnhau gwiredd ei dystiolaeth. Yr oedd ei 
ddull o ysgrifenu yn anfursenaidd, rhwydd, cyn- 
hwysfawr, rhedegog, ac eglur, er nad yn wastad 
yn awdurol. Ofnir, pa fodd bynag, fod eì enwog- 
rwydd yn gorphwys yn hytrach ar ei ddysgeid- 
iaeth a'i lafur, nag ar benderfyniad ac addasrwydd 
ei gymeriad crefyddol.— Buck 

ERASTIAID, canlynwyr Erastus, duwinydd 
Ellmynaidd, yn yr unfed ganrif ar bymtheg. 
Credai ef nad yw y swydd weinidogaethol ond 
anogaethol yn unig; ac nad oes gan weinidog 
ddim mwy o awdurdod ar bobl ei ofal, nag sydd 
gan broffeswr duwinyddiaeth ar yr ieuenctyd a 


ERL 


896 


ERL 


arferant wrando eì lithiau. Yn ol eì dyb ef 
hefyd y mae swper yr Arglwydd fel bedydd, a 
chyfryngau eraill crefydd, yn rhydd i bawb. 
Gall y gweinidog rybuddio y drygionus a'r an- 
addas rhag cyfranogi, ond yn ei fryd ef ni all ei 
luddias, na gweini unrhyw gerydd ar yr afreolus; 
gan fod cosbi dynion am feiau cyhoeddus yn 
perthyn i ddosbarth y swyddog gwladol, yr hwn 
a osodwyd yn ofn i. weithredoedd drwg. 

ERCHYWYNEDIGAETH, athrawiaeth ath- 
ronyddawl baganaidd, yn dysgu fod yr enaid 
dynol ar ei ymadawiad a'r corff, yn cael ei dros- 
glwyddo i ryw greadur arall, da neu ddrwg, yn 
ol anawdd ei fuchedd yn y byd; ac hefyd, ei fod 
yn cael ei symud o'r naill gorff i'r llall, trwy 
erchywyniad, nes o'r diwedd iddo gyrhaeddyd y 
radd uwchaf o berffeithrwydd bodolaeth. fon 
oedd athrawiaeth amryw o'r athronyddion pa- 
ganaidd gynt; a hon hefyd ydoedd un o brif 
bynciau y grefydd dderwyddol, yr hon a goledd- 
id gan ein hynafiaid ni, cyn dyfodiad Cristionog- 
aeth i Frydain; ac er mor anhygoel ar y taraw- 
iad cyntaf y dichon y peth ymddangos yn ngo- 
lwg llaweroedd, hon hefyd oedd yr athrawiaeth 
agoleddid yn gyffredinol, aca gredid yn ddilys 
yn mhlith yr Iuddewon yn amser Crist. Ym- 
ddengys hyn oddiwrth ofyniad y dysgyblion i 
Grist o barth y gwr a anesid yn ddall, Ioan ix. 2, 
sef, “ Rabbi, pwy a bechodd, hwn, neu ei rieni, 
fel y genid ef yn ddall?” Eglur yw nad allasent 
ddychymygu iddo bechu cyn ei eni, ond yn unig 
ar y dybiaeth fod ei enaid yn trigo mewn rhyw 
gorff yn flaenorol i'r un yr oedd ynddo y pryd 
hwnw. Heblaw hyny, y mae yn ddigon eglur 
fod y tybiau ag oeddynt yn ffynu yn gyffredinol 
yn mysg yr Ïuddewon am Grist, sef mai Ioan 
Fedyddiwr, Elïas, Jeremias, neu un o'r pro- 
ffwydi, ydoedd, yn cynwys yr un peth; canys 
pa fodd y gallasent ffurfio y fath ddrychfeddyliau 
yn ei gylch, ond yn unig ar y dyb eu bod yn 
credu erchywynedigaeth? Yn wir, y mae yn 
hollol annichonadwy ar un sylfaen arall, roddi 
esboniad rhesymol ar eu hymadroddion. Edr, 
Derwyddon. 

ERFYNIAD, (erfyn, ) deisyfiad, neu eirchiad 
faer; y drydedd ran, a'r rhan benaf o weddi, 
Edrych Deisyfiad. 

ERLEDIGAETH, (erlid,) yn gyffredinol a 
arwydda ymlidiad neu erlyniad ffyrnig, llidiog, 
dc anghyfiawn, ar unrhyw achos; yn neillduol 
unrhyw anfantais, gwarth, gorthrymder, neu 
gamdriniaeth, a ddyoddefir mewn modd anghyf- 
iawn, gan ryw un, yn achos cydwybod a_chref- 
ydd, Math. v. 10—12. Mewn tair ffordd yn 
unig y gellir erlid; sef ;mewn meddwl, trwy 
gasineb a llid ; mewn geiriau, trwy ddrwgliwio, 
camdystiolaethu, a difenwi ; ac mewn gweithred, 
neu ymddygiad, trwy lusgo, caethiwo, poenydio, 
llabyddio, a gosod i farwolaeth. Y mae pob 
meddwl diduedd ac ystyriol yn rhwym o ganfod 
yn eglur ar yr olwg gyntaf, yr anghyfreithlon- 
deb o erlid neb yn achos cydwybod a chrefydd ; 
gan maii Dduw yn unig y mae dynion yn gyf- 
rifol am eu crefydd; ac nad yw efe wedi awdur- 
dodi neb arall i farnu na chosbi neb yn yr achos 
hwn, os na fyddant yn terfysgu ac yn niweidio 
eraill. “' Nid efengyl Crist, ond efengyl y diafol, 
(medd Jortin ffel,) yw dêol, carcharu, ysbeilio, 


newynu, crogi a llosgi dynion am grefydd. Lle 
mae erledigaeth yn dechreu, y mae Cristionog- 
aeth yn darfod. Ni arferodd Crist, ond unwaith 
erioed, ddim ag oedd yn debyg i drais a gor- 
threch; a hyny ydoedd i yru dynion drwg allan 
o'r deml, ac nid i'w gyru iddi.” 

Yr ydym yn gwybod i erledigaeth ar y cyntaf 
ddeilliaw oddiwrth dywysog y fagddu, yr hwn a 
ddechreuodd yr arfer ddychrynllyd yn nheulu 
cyntefig dyn, yr hwn i raddau mwy neulai, a 
ddyg yn mlaen yr un gorchwyl er hyny hyd yn 
awr, a hyny bron yn mhlith pob plaid o ddynion. 
“Erledigaeth yn achos cydwybod, medd Dr. 
Doddridge, sy hollol anghyson; herwydd yn 1. 
Ei bod wedi ei sylfaenu ar y dybiaeth afresymol 
nad oes gan neb hawli farnu drosto ei hun yn 
achos crefydd. 2. Herwydd ei bod, mewn modd 
eglur, yn wrthwyneb i egwyddor sylfaenol moes- 
oldeb, ag sy yn dysgu y dylem wneuthur i eraill 
fel yr ewyllysiem i eraill wneuthur i ninau. 3. 
Herwydd nad yw mewn un modd yn tueddu i 
ateb y dyben a broffesir gan ei choleddwyr. 4, 
Herwydd ei bod mewn modd amlwg yn tueddu 
i wneyd llawer iawn o niwaid a therfysg yn y 
byd. 5. Herwydd y byddai i Gristionogaeth, a 
siarad mewn modd dynol, nid yn unig gael ei 
hatal, ond hefyd ei dinystrio, pe byddai i egwydd- 
orion erledigaethus gael yr oruchafiaeth. 6. 
Herwydd bod erledigaeth mor bell o gael ei 
chefnogi a'i gorchymyn gan yr efengyl, fel y mae 
yn hollol wrthwyneb i amryw o'i gorchymynion, 
ac yn wir i'w chyfangorff.” 

Y prif wrthrychau a syrthiasant yn ysglyfaeth 
i'r ysbryd cythreulig hwn oeddynt y Cristionog- 
ion; o ddyoddefiadau pa rai cawn yma roddi byr 
hanes, fel y cawsant eu herlid gan yr Ïudd- 
ewon, y Paganiaid, achan rai or un enw a 
hwythau. 

I. Erledigaeth Cristionogion gan yr Tuddewon. 
Yma nid yw yn angenrheidiol bed yn faith, gan 
fod y Testament Newydd yn cynhysgaeddu y 
darllenydd, mewn ,modd neillduol, a darluniad 
o ddyoddefiadau y Cristionogion cyntefig yn 
achos y gwirionedd. Bu Crist ei hun yn ddaros- 
tyngedig iddynt yn y radd uchaf. Y mae y 
pedwar efengylwr wedi cofnodi y golygfeydd 
adwythig, fel nad rhaid ymhelaethu. Ar olei 
farwolaeth ef, yr apostolion a ddyoddefasant bob 
niwaid ag a allasai llid yr Iuddewon ei ddychym- 
ygu, a'u sel wallgofus ei weinyddu. Bydd i'r 
rhai a ddarllenont Actau yr Apostolion, ganfod 
iddynt gael, fel eu Harglwydd, eu diystyru a'u 
gwrthod gan ddynion, a'u trin gyda y gwarth a'r 
dirmyg mwyaf. 

IL. Erledigaeth y Cristionogion gan y paganiaid. 
Haneswyr yn gyffredin a gyfrifant ddeg erledig- 
aeth gyffredinol, y gyntaf o ba rai a ddygwydd- 
odd tan deyrnasiad Nero, yn mhen deg ar hugain 
o flynyddoedd wedi esgyniad Crist. Wedi i'r 
ymerawdwr hwn losgi dinas Rhufain â thân, 
gosododd y bai ar y Cristionogion. Yn gyntaf 
gafaelwyd yn y rhai a gyboeddus addefent eu 
hunain o'r blaid hono; yna trwyddynt hwy, 
darganfuwyd lluoedd afrifed o rai eraill, yrhaia 
gollfarnwyd oll. Chwerwyd eu marwolaeth a'u 
poenau trwy wawd a dirmyg creulon; canys 


gorchuddid hwynt naill ai â chrwyn bwystfilod 


gwylltion, i'r dyben i'w llarpio gan gwn, neu 


M— MHFWYDN ——— Hi 


ERL 


997 


ERL 


rhwymid hwynt wedi eu cludo mewn gwisgoedd 
hylosg, wrth bolion, fel y gallent wasanaethu yn 
lle lampau, i oleuo yn nhywyllwch y nos. I'r 
ddien-chwareuyddiaeth hon, y rhoddodd Nero 
fenthyg ei erddi; a pharodd, ar yr un pryd, i'r 
olygfa gael ei harddangos yn nghanol difyrwch 
cyhoeddus y cemaes, (circus,) tra_y gyrai 
heibio ei hun weithiau mewn cerbyd, neu y 
safai yn edrychwr; ac ysgrechfeydd gwragedd 
yn llosgi yn ulw, yn gwasanaethu fel peroriaeth 
i'w glustiau. Yr ail erledigaeth gyffredinol a fu 
dan deyrnasiad Domitian, yn y flwyddyn 95, yn 
yr hon y tybir i 40,000 ddyoddef merthyrdod. Y 
drydedd a ddechreuodd yn y drydedd flwyddyn 
o deyrnasiad Trajan, sef y ganfed o oed Crist, yr 
hon a ddygwyd yn mlaen dros flyneddoedd, yn 
y modd mwyaf ffyrnig. Y bedwaredd ydoedd 
dan Antonius, pan y trowyd y Cristionogion 
o'u tai, y gwaharddwyd hwynt i ddangos 
eu gwynebau, ac y cawsant eu gwaradwyddo, 
eu curo, eu gyru o lei le, eu hysbeilio, eu 
' carcharu, a'u llabyddio a meini. Y bumed 
a ddechreuodd yn y flwyddyn 127, dan Sever- 
us, pan y cafodd creulonderau mawrion eu cyf- 
' lawni. Tan y teyrnasiad hwn y dygwyddodd 
— merthyrdod Perpetua a_Felicitus, yn nghyd a'u 
cymdeithion. Yr oedd maban ar fron Perpetua, 
_ ac yr oedd Felicitus newydd esgor, pan y rhodd- 
— wyd hwynt i farwolaeth. Y ddwy wraig ieuanc 
“ brydferth a hawddgar hyn, mamau plant bychain, 
wedi dyoddef llawer yn y carchar a osodwyd, yn 
nghyd a lluaws gwatworus, o flaen buwch wyllt, 
yr hon a gigyddïodd eu cyrff. yn y modd mwyaf 
dychrynllyd; ac wedi eu dwyn i le amlwg, 
cawsant eu gosod i farwolaeth trwy y cleddyf. 
Y chweched a ddechreuodd gyda theyrnasiad 
Maximus, yn y flwyddyn 235. Y seithfed, yr hon 
oedd y fwyaf arswydus a ddygwyddodd erioed, 
a ddechreuodd yn y flwyddyn 250, tan deyrnas- 
iad Decius yr ymerawdwr, pan y gyrwyd y 
Cristionogion yn mhob lle o'u preswylfeydd, y 
cawsant eu difeddianu o'u hetifeddiaethau, en 
poenydio ar yr arteithglwyd, &c. Yr wythfed a 
ddechreuodd yn y flwyddyn 257, o tan Valerian. 
Gwyr a gwragedd a_ osodwyd i farwolaeth; rhai 
trwy fflangellau, rhai trwy y cleddyf, a rhai trwy 
dân. Y nawfed ydoedd tan Aurelian, yn y 
ffwyddyn 274; ond mewn cymhariaeth i'r rhai 
rhagflaenorol, nid oedd non ond anghyfrifol. Y 
ddegfed a ddechreuodd yn y bedwaredd flwydd- 
yn ar bymtheg o deyrnasiad Dioclesian, sef yn y 
flwyddyn 303. Yn yr erledigaeth ddychrynllyd 
hon, yr hon a barhaodd dros ddeng mlynedd, go- 
sodwyd tai wedi eu llenwi o Gristionogion ardân, 
a minteoedd o honynt wedi eu cylymu yn nghyd 
â rhaffau, a daflwyd i'r mor. Adroddir i 17,000 
gael eu gosod i farwolaeth mewn un mis; ac yn 
nhalaith yr Aifft yn unig, yn ysbaid yr erledig- 
aeth hon, i 14,000 gael eu llofruddio trwy gyn- 
ddaredd erlidwyr; heblaw 700,000 a fuont feirw 
mewn alltudiaeth, ac mewn gweithfeydd cy- 
hoeddus, i'r rhai y cawsant eu dedfrydu. 

III. Erledigaeth Cristionogion gan rai o'r un 
enw. Amrywiol oeddynt erledigaethau gwahan- 
ol bleidiau, o amser Cystenyn hyd y diwygiad: 
ond pan y cyfododd yr enwog Martin Luther, ac 

wrthwynebodd gyfeiliornadau ac uchelgais 
eglwys Rhufain, ac y dechreuodd tybiau y gwr 
RHIF, YIII, 


DE e.e... e.e —_— Ï. 


da hwn ymledaenu, y pab a'i offeiriaid a unasant 
eu holl luoedd i atal eu cynydd. Galwyd yn 
nghyd gymanfa gyffredinol o offeiriaid; sef cym- 
anfa enwog Trent, yr hon a gynhaliwyd dros yn 
agos i ddeunaw mlynedd yn olynol, i'r dyben i 
sefydlu pabyddiaeth mewn ardderchawgrwydd 
rhagorach, ac i ragflaenu y diwygiad, Cyfeillion 
y diwygiad a gawsant eu melldithio a'u hesgy- 
muno; ac yr oedd bywyd Luther yn fynych 
mewn enbydrwydd, er iddo yn y diwedd farw 
mewn heddwch ar ei wely. O bryd i bryd am- 
rywiol gynlluniau a gawsant eu dyfeisio er 
dinystrio yr eglwys ddiwygiedig, a rhyfeloedd 
a osodwyd ar droed i'r un perwyl. Yr un dyben 
oedd i'r llynges arfog anorchfygol, (invincible 
armada,) fel y cafodd ei gwag-alw. Y chwil-lys 
yr hwn a sefydlwyd yn y ddeuddegfed ganrif yn 
erbyn y Waldensiaid, a gafodd yn awr ei osod 
yn fwy effeithiol ar waith. Edr. Chwiliadlys. 
Erledigaethau dychrynllyd a gawsant eu dwyn 
yn mlaen yn ngwahanol barthau yr Almaen, ac 
hyd yn nod yn Bohemia, dros yn agos i ddeng 
mlynedd ar ugain; a dywedir fod gwaed y saint 
yn llifo fel afonydd o ddwfr. Gwlad y Pwyl 
Lithuania, a Hungary, a lanwyd, yn yr un gyffel- 
yb fodd, â gwaed y protestaniaid. Yn 


HOLAND, 


Ac yn yr Iseldiroedd eraill, cyflawnwyd dro 
lawer o flyneddoedd, y Mfedlcndera TH 
rhyfedd trwy ddwylaw annhrugarog a didosturi 
yr Hysbaeniaid, i'r rhai, y pryd hwnw, yr oedd 
trigolion y rhanau hyny o'r byd dan deyrnged. 
Sylwa y tad Paul, fod y merthyron Belgiaidd 
hyn yn 90,000; ond y mae Grotius, ac eraill, yn 
dywedyd i 100,000 ddyoddef trwy law y dihen- 
yddiwr. Yn hyn pa fodd bynag, Satan a'i oruch- 
wylwyr a fethasant eu hamcan; canys yn y pen 
draw, rhan fawr o'r Iseldiroedd a ymwrthododd 
â'r iau Hysbaenaidd, gan ffurfio eu hunain yn 
lywodraeth wahanol ac annibynol, yr hon a 
gafodd o hyny hyd yn bresenol ei hystyried fel y 
brif lywodraeth brotestanaidd yn yr holl fyd. 
FFRAINC. 

Ni ddygodd un wlad, efallai erioed, cymai 
ferthyron a hon, Wedi cyflawni llawcr dith 
londerau yn erbyn y protestaniaid, cyfodwyd 
erledigaeth ffyrnig arnynt yn y flwyddyn 1572 
o tan deyrnasiad Siarls IX. Amryw o'r prif 
brotestaniaid a wahoddwyd i Paris, dan addewid 
wedi ei sicrhau trwy lw o ddyogelwch, ar achlys- 
ur priodas brenin Navarre â chwaer brenin 
Ffraine. Cafodd brenines waddoledig Navarre 
protestant gwresog, ei gwenwyno, pa fodd bynag, 
trwy offerynoliaeth pâr o fenyg, cyn i'r briodas 
gael ei chyflawni. Coligui, llyngesydd Ffrainc 
a lofruddiwyd mewn modd cywilyddus yn ei dy 
eihun, a chafodd ei daflu trwy y ffenestr, er 
mwyn boddhau malais Dug Guise; ei ben ar ol 
hyny a dorwyd ymaith, ac a anfonwyd at y 
brenin a'r fam-frenines; a'i gorff wedi ei ddir- 
mygu yn mhob ffordd, a grogwyd gerfydd ei 
draed wrth grogbren. Yn ganlynol i hyn y 
llofruddion a anrheithiasant holl ddinas Paris 
ac mewn tri diwrnod llofruddiasant uwchlaw 
deng mil o arglwyddi, boneddigion, penogiaid, a. 
phobl o bob gradd, Golygfa ddychrynllyd, medd- 
'Thuanus, oedd hono, yr ystrydoedd a'r myned- 

3D 


ERL 


AA yn adseinio gau ddwndwr y rhai oeddynt 
wedi ymgynull i lofruddio ac ysbeilio; ochen- 
eidiau y trengedigion, ac ysgrechiadau y rhai 
oedd ar gael eu dienyddio, i'w clywed yn mhob 
cwr; cyrff y lladdedigion yn cael eu taflu allan 
trwy y ffenestri; cynteddoedd ac ystafelloedd y 
tai yn cael eu llenwi â hwynt; cyrff meirw eraill 
yn cael eu llusgo ar hyd yr ystrydoedd; eu 
gwaed yn llifeirio ar hyd y rhychau, yn y fath 
gyflymder, fel yr ymddangosai yn ymarllwys yn 
ffrydiau cryfion i'r afon gymydogol, Mewn gair, 
tyrfaoedd afrifed o wyr, gwragedd beichiogion, 
morwynion, a phlant yn cyd-ddyoddef yr un 
dinystr cyffredin; a phyrth a mynedfâau y palas 
breninol wedi eu llychwino a'u gwaed! Ym- 
ledaenodd y galanastra o Paris dros y deyrnas i 
gyd. Yn Meaux dodasant uwchlaw 200 yn y 
carchar; a chwedi iddynt dreisio a llofruddio 
rhifedi mawr o wragedd, ac anrheithio tai y 
protestaniaid, gollyngasant eu cynddaredd ar y 
rhai a garcharwyd ganddynt; canys wedieu galw 
hwynt un ac un, lladdasant hwynt, fel y sylwa 
'Thuanus, fel defaid yn y lladdfa. Yn Orleans 
llofruddiasant uwchlaw 500 o wyr, gwragedd, a 
phlant, gan ymgyfoethogi ar gefn yr ysbail. 
Cyflawnwyd yr unrhyw greulonderau yn Angers, 
'Troyes, Bourges, La Charita, ac yn enwedig yn 
Lyons, lle y dyfethasant uwchlaw 800 o brotes- 
taniaid; plant yn grogi ar yddfau eu rhieni; 
rhieni yn cofleidio eu plant; rhoddent raffau 
oddiamgylch gyddfau rhai, a llusgent hwy ar 
hyd yr heolydd, a thaflent hwynt wedi eu cig- 
yddio, eu darnio, ac yn haner marw, i'r afon. Yn 
Thuanus, dyfethwyd uwchlaw 30,000 o brotes- 
taniaid yn y galanastra hwn; neu fel yr haera 
eraill, uwchlaw 100,000. Ond yr hyn sydd yn 
ychwanegu yn fwyaf at greulonder a chieidd-dra 
y golygfeydd hyn, yw y modd y cafodd y newydd- 
ion am danynt ei dderbyn yn Rhufain. Pan y 
darllenwyd llythyrau cenhadwr y pab, yn nghym- 
anfa y cardinaliaid, trwy y rhai yr oedd efe yn 
sicrhau i'r pab fod y cyfan wedi ei gyflawni trwy 
ewyllys a gorchymyn pendant y brenin, pender- 
fynwyd yn ddiatreg fod i'r pab a'i gardinaliaid 
fyned yn nghyd i eglwys St. Marc, a_bod i'r 
diolchgarwch difrifolaf gael ei ddychwelyd i 
Dduw am gynhysgaeddu esgobaeth Rhufain a'r 
byd Cristionogol a'r fath fendith ragorol; ac ar 
y Llun canlynol bod i wasanaeth yr oíferen gael 
ei gyflawni yn eglwys St. Minerva, yn ngwydd 
pab Gregory XIII, a'i gardinaliaid; a bodi 
jubilee gael ei chyhoeddi trwy yr holl fyd Crist- 
ionogol, a'r achos o honi i gael ei gyhoeddi yn 
ddychweliad diolch i Dduw am ddinystriad gelyn- 
ion y gwirionedd, a'r eglwys yn Ffrainc. Yn y 
prydnawn taniwyd y magnelau St. Angelo yn 
dystiolaeth gyhoeddus o'r gorfoledd; yr holl 
ddinasa oleuwyd â choelgerth ; .ac ni chafodd un 
arwydd o orfoledd ei hesgeuluso ag y byddid yn 
arferol o'i defnyddio yn achos y buddugoliaethau 
enwocaf yn ffafr eglwys Rhufain. 

Ond rhagorwyd, pa fodd bynag, yr holl erled- 
igaethau hyn mewn creulonder, gan y rhai a 
gymerasant le yn amser Lewis XIV. Y mae yn 
annichonadwy bod yn hyfryd i deimladau un dyn 


. ynmeddianu y radd leiafoddynoliaeth,i adrodd y 


golygfeydd arswydus hyn oddychryn, creulonder, 
a dinystr; ond i'r dyben i ddangos yr hyn y mae 


998 


ERL 


coelgrefydd, anoddefgarwch, a phenboethder yn 
alluog o'i gyflawni, ac i'r dyben i osod allan 
ysbryd erledigaethus fel gwrthrych teilwng o 
ddirmyg, cawn ymdrechu rhoddi cofrestr mor 
gynhwysedig ag y byddo modd o honynt. Y 
marchogion, y milwyr, a'r meirch-filwyr, a aeth- 
anti dai y protestaniaid, lle y difwynasant ac y 
llychwinasant y dodrefn; torasant y gwydr- 
ddrychau yn nghyd ag offerynau eraill; taflasant 
eu hyd a'u gwin oddiamgylch; gwerthasant yr 
hyn nid allent ei ddyfetha; ac fel hyn, mewn 
pedwar neu bum niwrnod, ymddifadwyd y 
protestaniaid o fwy na miliwn o bunau. Ond 
nid hyny oedd y gwaethaf, troisant wledd-ystaf- 
elloedd boneddigion yn ystablau ceffylau, a thrin- 
iasant berchenogion y tai y lletyent ynddynt gyda 
y creulonder mwyaf, gan eu íflangellu oddiam- 
gylch, heb ganiatau iddynt na bwyta nac yfed. 
Pan y gwelent y chwys a'r gwaed yn rhedeg dros 
eu gwynebau, taflent ddwfr arnynt, a chan roddi 
tabyrddau pres (Petâle drums) wedi troi eu pen 
uwchaf yn 1saf, am eu penau, curent hwynt yn 
ddiorphwys, hyd nes bod y creaduriaid anned- 
wydd wedi gwallgofi. Yn Negroplisse, tref yn 
agos i Montauban, crogasant Isaac Favin, dinas- 
ydd protestanaidd o'r lle hwnw, wrth dyllau ei 
geseiliau, a phoenydiasant ef dros noswaith 
gyfan, trwy wasgu a thynu ymaith ei gnawd yn 
ddarnau a gefeiliau. Cyneuasant dân mawr o 
gwmpas bachgenyn 12 oed, yr hwn' a'i ddwylaw 
a'i lygaid yn ddyrchafedig tua'r nefoedd, a_lefai 
allan, “ Fy Nuw, cymhorth fi;” aphan y cawsant 
fod y bachgen yn benderfynol yn hytrach ì farw 
nag ymwrthod a'i grefydd, tynasant ef allan o'r 
tan pan yr oedd ar losgi. Mewn amryw leoedd, 
y milwyr a losgent ddwylaw a thraed gwyr, â 
bronau gwragedd, a haiarn eirias boeth Yn 
Nantes erogasant amryw wragedd a morwynion 
gerfydd eu traed, ac eraill wrth dyllau eu ceseil- 
iau, gan eu gadael felly ynnoethlymunynngwydd 
pawb. Cylyment famau yn rhoi sugn wrth 
bolion, gan adael eu babanod, dros amryw ddydd- 
iau a nosweithiau, i ddihoeni yn ngwydd eu 
llygaid ar y llawr, yn llefain a dyheu am fywyd. 
Rhwyment rai o flaen tan mawr, ac wedi iddynt 
haner pobi, gollyngent hwynt yn rhyddion : cosb 
waeth nag angau. Yn nghanol miloedd o leisiau 
echryslon, crogent wyr a gwragedd wrth eu 
gwallt, a rhai gerfydd eu traed, wrth fachau 
mewn ffumeri, ac yno â thysw gwair gwlyb 
mogent hwy yn y sefyllfa hono. Rhwyment rai 
o tan eu ceseiliau a rhaffau, a throchent hwynt 
drachefn a thrachefn mewn pydewau; cylyment 
eraill, a gosodent hwynt ar yr arteithgÌwyd, ac 
â chorn llanwent hwynt â gwin, nes bod ei ager 
yn eu hymddifadu o'u rheswm, ac yna gwnaent 
iddynt gydsynioifod yn babyddion. Diosgent 
hwynt yn noethlymun, ac wedi dangos pob an- 
mharch iddynt, pigent hwynt o'u pen i'w traed â 
phinau a nodwyddau. Mewn rhai lleoedd cylym- 
ent dadau a gwyr wrth byst y gwelyau, a 
threisient. eu gwragedd a'u merched o flaen 
eu llygaid, yn ddigerydd. Chwythent wyr a 
gwragedd â meginau, hyd nes iddynt eu 
hollti, Os, i ddianc rhag y cyfryw greulonderau 
y byddaii raì gynyg gwared eu hunain trwy 
ffoedigaeth, erlynient hwy i'r meusydd a'r gellt- 
ydd, lle y saethant atynt megys at anifeiliaid 


ERL 


gwylltion, ac a waharddent iddynt adael y deyrn- 
as, tan boen atafaeliad meddianau, y rhwyflong 
gadwynog, y fflangell, a charchariad dros fywyd; 
yr hyn oedd yn greulonder na chyflawnwyd 
erioed gan Nero na Dioclesian, Yr offeiriaid 
pabaidd a ymddifyrent wrth edrych ar y golyg- 
feydd hyn, ac nid ystyrient hwynt eithr yn des- 
tynau chwerthin a difyrwch! 


LLOEGR 


Hefyd a fu yn eisteddle cryn erledigaeth. Eri 
Wickliffe, y diwygiwr cyntefig, farw mewn hedd- 
wch ar ei wely, y fath oedd cynddaredd ac 
ysbryd erledigaethus Rhufain, fel y gorchymyn- 
wyd codi ei esgyrn o'r bedd a'u taflu ar domen. 
Mewn canlyniadi hyn, codwyd gweddillion y 
gwr rhagorol hwn o'r bedd, lle yr oeddynt wedi 
gorwedd mewn heddwch dros bedwar deg a 
phedair o flynyddoedd. Llosgwyd ei esgyrn, a 
thaflwyd eu lludw i nant gyfagos. Yn nheyrnas- 
iad Harri VIII. llosgwyd Bilney, Bayman, ac 
amryw ddiwygwyr eraill; ond pan yr esgynodd 
Mari i'r orsedd, yr erledigaethau creulonaf a 
gymerasant le. Hooper a Rogers a losgwyd 
mewn tan araf. Sanders a boenydiwyd yn 
greulon dros hir amser wrth y pawl cyn ei drengu. 
Rhoddwyd Taylor mewn baril o byg, yn yr hon 
y cafodd ei losgi. Wyth o wyr urddasol, ac yn 
” eu plith Dr. Ffarrer, esgob Ty Ddewi, a ddal. 
> iwyd ac a losgwyd mewn ychydig ddyddiau gan 
Bonner gywilyddus. Yn 1555, triugain a saith 
o bersonau a losgwyd, yn mhlith y rhai yr oedd 
y protestaniaid enwog Bradford, Ridley, Latimer, 
a Philpot. Y flwyddyn ganlynol pedwar ugain 
a phump a gawsant eu llosgi. Gwragedd a 
ddyoddefasant; rhwygodd croth un o honynt, yr 
hon oedd yn agosi amser esgor, yn nghanol y 
fflamiau, a'r plentyn a syrthiodd oddiwrthi i'r 
tan. Rhai o'r edrychwyr yn fwy tyner eu teim- 
ladau na'r lleill, a'i cipiasant aìlan o'r tan; eithr 
yr heddynad a orchymynodd ei fwrw eilwaith i'r 
tan a'i losgi! Fel hyn cafodd y plentyn ei losgi 
cyn ei eni, am heresi! O Dduw, beth yw dynol- 
iaeth, os gadewir hi iddi eihun ?. Y pryd hwnw, 
ysywaeth, y mae tueddiadau mor greulon ag 
ydynt yn uffernol yn cymeryd meddiant o'r 
galon, ac yn teyrnasu arni! Cafodd llys awdur- 
dodedig ei sefydlu gan y frenines, ac yn nghylch 
pedwar ugain yn ychwaneg a gawsant eu di- 
nystrio mewn canlyniad. Âr y cyfan nid oedd 
rhifedi y rhai a ddyoddefasant farwolaeth yn 
achos crefydd Crist, yn ysbaid y teyrnasiad hwn, 
ddim llai na 2/7; o ba rai yr oedd pump esgob, 
un ar hugain o weinidogion, wyth pendefig, 
pedwar ugain a phedwar o fasnachwyr, cant o 
amaethwyr, gweithwyr, a gweision, pymtheg a 
deugain o wragedd, a phedwar plentyn. Heblaw 
y rhai hyn yr oedd pedwar ar ddeg a deugain yn 
ychwaneg tan erledigaeth, o ba rai saith a fllang- 
ellwyd, ac un ar bymtheg a fuont feirw yn y carch- 
ar. Nid oedd teyrnasiad Elizabeth ychwaith 
yn rhydd oddiwrth yr un ysbryd erledigaethus; 
canys os gomeddai neb gydsynio a'r ddefod 
leiaf mewn addoliad, efe a fwrid i'r carchar; lle 
y trigodd amryw o'r gwyr mwyaf rhagorol yn y 
deyrnas. Dau fedyddiwr protestanaidd a losg- 
wyd, ac amryw eraill a gawsant eu halltudio. 
Dywedir hefyd iddi hi osod dau o'r Browniaid i 
farwolaeth; ac er fod ei holl deyrnasiad yn cael 


999 


ERL 


ei hynodi gan lwyddiant gwladol, eto y mae yn 
amlwg nad oedd hi yn dealliawnderaucydwybod ; 
canys dywedir i ddeddfau mwy gwaedlyd gael 
eu ffurfio yn ei theyrnasiad hi nag yn nheyrnas- 
iad neb o'i blaenafion, ac i'w dwylaw gael eu 
llychwino a gwaed pabyddion yn gystal a phurit- 
aniaid. Iago I. a ganlynodd Elizabeth. Gwnaeth 
hwn gyhoeddiad yn gorchymyn i'r holl brotestan- 
iaid, heb unrhyw eithriad gydffurfio yn drwyadl 
a holl ddefodau eglwys wladol Lloegr. Pum 
cant o weinidogion mewn canlyniad, a gawsant 
eu dystewi, neu eu diraddio, o herwydd peidio 
a chydsynio. Ysgymunwyd rhai, ac eraill a 
alltudiwyd o'u gwlad. Yr ymneillduwyr a or- 
thrymwyd, a ddyfarnwyd, ac a ddirwywyd, yn 
ystafell y seren, (star chamber.) Dau a gawsant 
eu llosgi am heresi, un yn Maes-y-gofiaid, 
(Smithfield,) a'r llall yn Lichfield. Llaweroedd, 
wedi eu hollol ddigaloni gan ofidiau diddarfod ac 
erledigaethau parhaus, a enciliasanti'r Is-Almaen 
(Holland, )ac oddiynoi America. Sicrheir gan 
haneswyr credadwy i 22,000 o bersonau gael eu 
halltudio yn ysbaid y teyrnasiad hwn, yn nghyd 
a'r rhai canlynol trwy erledigaeth, o Loegr i 
America. Yn amser biarls I. cyfododd yr erlid- 
gar Laud, yr hwn a achlysurodd orthrymder 
llaweroedd. Cafodd y Dr. Leighton, am ysgrif- 
enu llyfr yn erbyn y cysegr-lywodraeth (Aêer- 
archy,) ei ddirwyo mewn £10,000, a'i ddedfrydu 
i alltudiaeth wastadol a fflangelliad, Cafodd ei 
fflangellu, ac yna ei osod yn y rhigod (pêllory); 
torwyd un o'i glustiau ymaith; holltwyd un o'i 
ffroenau; nodwyd un o'i fochau â haiarn eirias 
boeth, â'r llythyrenau S.S.; fflangellwyd ef yr 
ail waith, ac wedi hyny gosodwyd ef yn y rhigod. 
Yn mhen y pythefnos drachefn, tra yr oedd ei 
glwyfau eto heb wellhau, cafodd ei glust arall ei 
thori ymaith, ei ffroen arall ei hollti, a'i foch 
arall ei haiarn-nodi,. Arosodd yn y carchar nes 
i'r senedd hirfaith (Jong parliament) ei ryddhau. 
Yn mhen pedair blynedd wedi hyny, cafodd 
William Pryne, bar-gyfreithiwr, (barrisfer,) ei 
analluopi i gyflawni eì alwedigaeth fel cyfreith- 
iwr, yn Lincoln's Ion, ei osod yn y rhigod, tori 
ymaith ei glustiau, ei garcharu dros ei fywyd, 
a'i osod dan. ddirwy o 5000 o bunau, am ysgrif- 
enu llyfr yn erbyn chwareyddiaethau ay y Sab- 
bath. Yr henuriadyddion, hefyd pan y cafodd 
eu llywodraeth hwy ei sefydlu yn Lloegr, nid 
oeddynt ychwaith yn rhydd oddiwrth y cyhudd- 
iad o erlid. Cyhoeddwyd cyfraith yu 1645 yn 
gwneyd pawb a bregethent neu a ysgrifenent yn 
erbyn Hyfforddwr Henuriadyddol addoliad cy- 
hoedd, (&£ke Presbyterian direclory for public 
worship,) yn agoredi ddirwy o haner cant punt ; 
ac hefyd i flwyddyn o garchar, y drydydd waith, 
am arfer llyfr y Weddi Gyffredin esgobaethol, 
hyd yn nod mewn teulu anghyoedd. Yn y 
íflwvddyn ganlynol yr henuriadyddion a gyfarch- 
asant y senedd, gan ei gwasgu i ddirgymhell 
unffurfiaeth mewn crefydd, ac ì hollol ddiwreidd- 
io pabyddiaeth, esgobaeth, heresi, ac cglwys- 
rwysg, &c., ond gwrthodwyd eu cais; eto, yn 
1648, y senedd yn cael ei llywodraethu ganddynt 
hwy, a gyhoeddodd ddeddf yn erbyn heresi, ac a 
benderfynodd fod i bwy bynnag a _ddalïai, a gy- 
hoeddai, neu a amddiífynai y cyfeiliornadau 
dilynol ddyoddef marwolaeth; sef, yn T. Gwadu 
bod Duw, 2. Gwadu ei briodoliaethau. 3. 


ERL 


400 


ERM. 


————— ns .  ——  -- ————-—————  Ŵ 


Gwadu y drindod mewn unrhyw ffordd. 4. Gwadu 
dwy natur Crist. 5. Gwadu yr adgyfodiad, yr 
athrawiaeth o iawn, a'r ysgrythyrau santaidd. 
Yn nheyrnasiad Siarls II. cymerodd gweithred 
uffurfiaeth le, trwy yr hon yr ymddifadwyd 2000 
o weinidogion duwiol a dysgedig o'u bywioliaeth- 
au, mewn un diwrnod. Wedi hyny canlynodd 
y Conventicle Act, a Gweithred Rhydychain, tan 
ba rai dywedir i 8000 ddyoddef carchar, newyn, 
a marwolaeth raddol mewn canlyniadi hyny. 
Yn y teyrnasiad hwn, y cyfeillion (guakers,) 
hefyd a ddyoddefasant erledigaeth drom, a 
chafodd llaweroedd o honynt eu carcharu. Fel 
hyn y canfyddwn y modd y bu Lloegr yn gwaedu 
tan ddwylaw anoddefgarwch ac erledigaeth; ac 
ni chafodd. goddefiad eì ganiatau hyd esgyniad 
Gwilym III. i'r orsedd, yr hwn a'i dangosodd ei 
hun yn gyfaill gwresog i iawnderau cydwybod. 
Yr oedd dyfodiad y teulu breninol cydrychiol yn 
darogan yn ddai ryddid crefyddol; a chan fod 
eu mawrhydi yn wastad 'v amddiffyn goddefiad, 
cafodd ysbryd erledigaeth ei hir gadwyno. 
YR IWERDDON 


Hefyd a'drochwyd â gwaed y protestaniaid; deu- 
gain neu haner can mil o ba rai a_ lofruddiwyd 
yn y modd creulonaf mewn ychydig ddyddiau, 
yn ngwahanol barthau y deyrnas, yn nheyrnas- 
iad Siarls I. Dechreuodd yr erledigaeth ar y 
trydydd dydd ar hugain o Hydref, 1641. Wedi 
sicrhau y boneddigion penaf, ac atafaelyd yn eu 
meddianau,“lladdasant y werinos gyffredin mewn 
gwaed oer, gan orfodi miloedd lawer o honynt i 
ffoi o'u tai a'u gorsafoedd i'r corsydd a'r gelltydd 
yn noethlymun, lle y trengasant gan newyn ac 
oerfel. Fflangellasant raii farwolaeth; ereill a 
ddiosgwyd yn noethlymun, ac a waradwyddwyd 
ganddynt; ac yna a yrwyd fel moch i drengu 
yn y mynyddoedd, Canoedd lawer a foddwyd 
mewn afonydd; torwyd corn gyddfau rhai, ac 
ymddifadwyd eraill o'u haelodau. Y dyhirod 
melldigedig a gymerasant rai yn lle difyrwch, 
gan wneyd prawf pwy o honynt a allasai dori 
ddyfnaf i gnawd Sais. Gwragedd a morwynion 
a dreisid ganddynt yn ngwydd eu perthynasau ; 
ïe, hwy a ddysgasant eu plant i ddiosg a lladd 
plant y Seison, ac ìi daraw eu hymenyddiau yn 
erbyn y cerig, Fel hyn, aniryw filoedd o bob 
oedran, rhyw, a sefyllfa heb wahaniaeth, a_lof- 
ruddiwyd mewn ychydig ddyddiau, cyn iddynt 
gymaint a dychymygu am berygl, na chael am- 
ser i wneuthur darpariaeth gogyfer a'u hamddi- 
ffyniad eu hunain. 
ALBAN, YSBAEN, &C. 


Heblaw yr erledigaethau rhag-grybwylledig, 
dygwyd yn mlaen amryw o rai eraill yn ngwahanol 
barthau y byd. Bu yr Alban yn olygfa creulonder 
a llofruddiaeth dros amryw flynyddoedd olynol, 
nes ei gwared yn amser y diwygiad gan y penadur. 
Yr Ysbaen, yr Eidal, a gwastadedd Piedmont, 
yn nghyd a lleoedd eraill, fuont yn orsafoedd 
erledigaethau trymion. Yr ydym yn gweled 
mai gan babyddiaeth yr oedd y llaw uchaf yn y 
gorchwyl drygionus hwn. Y mae ganddi i ateb 
hefyd am fywydau miliwnau o Iuddewon, Ma- 
hometaniaid, a barbariaid. Pan y gorchfygwyd 
Ysbaen yn yr 8fed ganrif, gan yr Ethiopiaid 
(Moors, ) caniatasant i'r Cristionogion ryddym- 


arferiad o'u crefydd ; ond yn y bymthegfed gan- 
rif, pan orchfygwyd yr Ethiopiaid, ac y daros- 
tyngwyd y Moriscoesiaid, (hiliogaeth yr Ethiop- 
iaid rhag-grybwylledig, ) gan Ferdinand, miloedd 
lawer o honynt a gawsant eu gorfodi i gymeryd 
eu bedyddio, neu ddyoddef eu llosgi, eu llof- 
ruddio, neu eu halltudio, a gwerthu eu plant yn 
gaethweision. Heblaw hyny, rhifedi afrifed o 
Iuddewon a gyfranogasant o'r un creulonderau, 
yn benaf trwy gyfryngdod y chwiliadlys, Caf- 
odd galanasdra gwaeth eto, pe byddai alluadwy, 
ei gyflawni yn mhlith brodorion Ysbaen Amer- 
icanaidd, lle y dywedir i bymtheg miliwn gael 
eu haberthu i ysbryd pM mewn yn 
nghylch deugain mlynedd. Cyfrifir i oddeutu 
haner can miliwn o brotestaniaid, ar amrywiol 
amserau, syrthio yn ebyrth i'r creulondeb pab- 
aidd, ac i gael eu llofruddio ganddynt am eu 
tybiau crefyddol. Da y gallasai yr ysgrifenydd 
ysbrydoledig ddywedyd gan hyny am Babi- 
lon gyfrinol, “ Ynddi y caed gwaed pro- 
ffwydi a saint, a phawb ar a laddwyd ar y 
ddaear,” Dat. xviii. 24. 

I derfynu yr erthygl hwn, pwy a ddichon 
ddefnyddio yr hanes a roddir yma, heb deimlo y 
cynhyrfiadau mwyaf poenus, a thywallt deigryn 
dros ynfydrwydd a_ llygredigaeth dynolryw? 
Onid yw yn dangos i ni yr hyn y mae bodau 
dynol yn alluog o hono pan y byddont dan 
lywodraeth rhagfarn, coelgrefydd, a ;dallbleid- 
iaeth? Oni chyfnewidiodd yr egwyddorion di- 
nystriol hyn ddynîon ìi ddiaflaid ; ac oni lwyr 
ddiffoddasant deimladau dynol, hyfforddiadau 
cydwybod, a lleferydd rheswm o'u mewn? Och! 
Beth, a wnaeth pechod ddynion yn felldith y 
naill i'r llall? Arglwydd Dduw trugarog! 
Bydded i ti trwy dy fawr nerth ddarostwng hwn, 
y gwaethaf o'r holl ddrygau; a phar fod gwir- 
ionedd a chariad, addfwynder, a dyoddefgarwch, 
yn ffynu yn gyffredinol dros yr holl fydl! See 
Buck's Dictionary, article. Perseculion;  Lim- 
borch's Introduction to his History of the_ Ingui- 


.silìon; Memoirs of the Perseculton of the Pro- 


testants in France, by Lewis de Enarolles; Com- 
ber's History of the Parisan Massacre of $t. 
Bartholomew; A. Robinson's History of Perse- 
culion; Lockman's History of Popish Persecu- 
tion ; Clark's Looking-glass for Persecutors ; Dod- 
dridge's Ser. on Persecutŵon; Jortin's Ditto; 
Bower's Lives of the Popes; Foz's Book of Mar- 
tyrs; Wadrow's History of the Sufferings of the 
Church of Scotland; Neal's Hisiory of the Puri- 
fans, and of New England; History of the Bo- 
hemian Churches. 

. ERMID, (O spnpoc, diffaeihwch, anialwch, ) 
didryfwr, meudwy, neu ddyn yn ymneillduo o 
dwrw y byd, ar ei ben ei hun i ryw le anial, er 
mwyn cysegru ei hunan yn hollol at fyfyrdod o 
gweddi. Edr. Didryfwr. 

ERMIDEDD, (ermid,) bywyd neu fuchedd 
ermid ; am yr hon gellir sylwi, yn 1. Ei bod yn 
hollol groes i ansawdd a chyfansoddiad dyn fel 
creadur cymdeithasol. 2. Yn gwbl wrthwyneb 
1 ansawdd, dyben, gorchymynion, deddfau, a 
rheolau y grefydd Gristionogol. 3. Yn groes ì 
esiampl Crist, yr apostolion, a'r dynion mwyaf 
defnyddiol ac enwog yn mhob oes a gwlad. 4, 


ERN 


401 


ERTH 


—————————————————————————————————————Wo —————Í íu 


Yn fuchedd ofer a diles; ac felly yn anghyf- 
reithìon, pechadurus, a niweidiol. 

ERNES, neu ERN, (Saes. Earnest,) arian a 
roddir er cadarnhau cytundeb neu gyfamod 
rhwng gwas ag arglwydd, ac felly a_ ystyrir yn 
rhwymo y naill at ei ddyledswydd, a'r llall at ei 
addewid, o'r hwn y maent hefyd yn sicrwydd 
cyflawniad, 

Y mae ernes a gwystl yn dra chyffelyb mewn 
ystyr a dyben, ond eto gwahaniaethant mewn 
amryw bethau. Y mae yr ernes yn gyffredin, 
os nad yn wastad, o'r un natur a'r hyn y mae 
yn ei sicrhau ;. ond nid yw gwystl o angenrheid- 
rwydd felly, fel y gwelir yn esiampl Juda a 
' Thamar, Gen. xxxviii. 17, 18. Y mae yr ernes 
bob amser yn llai na'r hyn y mae yn ernes o 
hono; ond nid yw y gwystl felly ; eithr yn gy- 
ffredin, os nid yn wastad, y mae yn fwy. Edr. 
Gen. xxxviii, 17, 18. Arian a roddir yn ernes ; 
ond defnyddir dynion, Gen. xlii. 19, 20; offer- 
ynau, Gen, xxxviii. 17, 18; Deut. xxiv. 6; 
dillad, Ex. xxii. 26; anifeiliaid, Job xxiv. 3; 
neu unrhyw bethau gwerthfawr eraill yn wystl- 
on. Rhoddir gwystl gyda bwriad i'w gael yn 
ol drachefn, 1 Sam. xvii. 18; ond yr ernes a 
roddir i'r derbynydd heb un olwg ar ei gael 
yn ol byth. 

Mewn tri lle yn unig yn y Testament Newydd 
y cyfarfyddir a'r gair ernes; sef yn 2 Cor. i.22; 
v.5; Eph.i.14. Yn y ddau le blaenaf yr yd- 
ym yn canfod beth yw yr ernes mewn golwg, a 
phwy sydd yn ei roddi a'i dderbyn; yn yr olaf 
canfyddir ernes o ba beth ydyw. Yr ernes mewn 
golwg yw yr Ysbryd Glan; yr hwn sydd yn ei 
roddi yw Duw; a'r rhai sydd yn ei dderbyn yw 
ei bobl, ““ Duw, yr hwn a roddodd—Duw, yr 
hwn a roddodd i »—Duw, yr hwn a roddodd i ni 
ernes yr Ysbryd,” neu yr Ysbryd yn ernes. Os 
gofynir ernes o ba beth yw yr Ysbryd Glan i ni? 
Atebir yn ngeiriau Paul, “ Yr hwn yw ernes ein 
hetifeddiaeth ni." 

Dysgedigion a sylwant fod y gair Syriaidd 
Arrhabôn, a gyfieithir ernes yn y lleoedd rhag- 
grybwylledig, yn arwyddo gwystl. _ Felly y mae 
yn cael ei gyfieithu yn Gen. xxxviii. 18; ac felly 
tebygol y buasai cystal ei gyfieithu yn mhob lle, 
yn neillduol yn Eph. i. 14; canys y mae gwystl 
yn cytuno ag etifeddiaeth yn llawer gwell nag 
ernes. Gellir darllen y geiriau, “ Yr hwn yw 
gwystl ein hetifeddiaeth ni, hyd ryddhad 
(aroXvrpecic) y briodoledd, neu y pwrcas.” Y 
gwystl mewn golwg yw yr Ysbryd Glan, yn ei 
breswyliad, ei ras, ai ddoniau, yn y saint; yr 
etifeddiaeth yw perffeithrwydd, santeiddrwydd, 
a dedwyddwch; y pwrcas, neu yn hytrach y 
briodoledd, yw pobl Dduw— yr etifeddion eu 
hunain, yn gyson â Mal. iii. 17; 1 Pedr ii. 9, 
Gr. ; arhyddhad y briodoledd yw perffaith wared- 
igaeth pobl briodol Duw oddiwrth bechod a'i holl 
annymunol effeithiau yn yr adgyfodiad. Hyd hyn 
y rhoddwyd yr Ysbryd Glan yn wystl iddynt. 
Wedi hyn ni bydd arnynt ei angen yn ei weith- 
rediadau argyhoeddiadol a santeiddiol; gan y 
byddant oll yn berffaith ac anghyfnewidiol 
santaidd a dedwydd—o'r yn, yn gystal ag hyd 
yr hyn y rhoddwyd ef yn wystliddynt. (Cy- 
mharer 2 Cor. v. 5; Eph. i. 14, â Rhuf. 
viii. 11, 23, 


Fel gwystl, y mae yr J Ysbryd Glan yn fawr 
iawn a gwerthfawr; yn gyfartal, o leiaf mewn 
gwerth, a'r etifeddiaeth... Y mae hefyd fel y 
cyfryw, yn sicrwydd diamheuol i'r rhai a'i der- 
byniant y cant hefyd, yn nydd pryniad y pwr- 
cas, (neu ryddhad y briodoledd,) dderbyn yr 
etifeddiaeth yn gyflawn. Y mae'r etifeddiaeth 
ganddynt mewn addewid yn awr; a'r gwystl 
ganddynt mewn gafael; yr hyn sydd yn sicr- 
wydd y cant yr etifeddiaeth i afael hefyd yn 
amser Duw.  Holed pob dyn ef ei hun,*a ydyw 
y gwystl mewn gafael ganddo? A bydded i 
bawb ryfeddu fod Duw wedi rhoddi y fath wystl 
annhraethol werthfawr, yn sicrwydd am etifedd- 
iaeth mor ardderchog, i rai mor wael ac annhei- 
lwng ag yw teulu dyn! 

ERTHYGL, (Llad. 4rticulus,) a arwydda, yn 
1. Rhan arbenig o ysgrif, traethawd, gweithred, 
deddf, neureol.. 2. Un o amodau neu delerau 
cyfamod, neu gytundeb. 3. Un o bynciau syl- 
faenol crefydd ; neu un o fanau ffydd ac ymar- 
feriad unrhyw berson unigol, neu blaid neillduol 
o grefyddwyr. 

ERTHYGLAU FFYDD, y pynciau athraw- 
iaethol ac ymarferol, a gredir ac a broffesir gan 
unrhyw bersonau neu bleidiau crefyddol. Y 
mae y rhai hyn o angenrheidrwydd mor lluosog 
ag yw y pleidiau, ac mor amrywiog ag yw y 
tybiau a ffynant yn mhlith dynion. Heb am- 
canu ymhelaethu llawer, y mae y rhai canlynol 
yn teilyngu ychydig sylw :—yn 

I. ERTHYGLAU PERTH, y rhai a gadarn- 
hawyd gan gymanfa gyffredinol, a'r senedd Al- 
banaidd yn Perth, mewn canlyniad i ddichell- 
ion a bygythion Iago I. Yr oedd y rhai hyn yn 
bump o rif; yn 1. Penlinio yn y cymun. 2. 
Cymun anghyoedd. 3. Bedydd anghyoedd. 4, 
Conffirmasiwn plant. 5. Cadw gwyliau. 

II. ERTHYGLAU SMALCALD, sef y cyf- 


' ryw a ffurfiwyd gan Luther yn y lle hwnw, ar 


yr achlysur o gydgynulliad yr etholwyr, y ty- 
wysogion, a'r tiriogaethau. Eu dyben penaf 
oedd dangos pa mor belled yr oedd y Lutheriaid 
yn foddlon myned er mwyn rhagflaenu rhwyg- 
iad penderfynol; ac yn mha ystyr y boddlonent 
fabwysiadu athrawiaeth cyd-ddrycholdeb Crist 
yn y sacrament, Y mae y geiriau a arferir yn- 
ddynt ryw faint yn fwy amheus, ac heb fod mor 
chwerw a chyffrous ag yw y rhai a arferir yn y 
Cyffesiadau, yr Amddiffyniad, a_ Ffurf Cyt- , 
undeb. 

HI. ERTHYGLAU LAMBETH, sef y rhai 
a ffurfiwyd yn mhalas Lambeth, dan olygiad 
archesgob Whitgift, esgob Bancroft, ac esgob 
Vaughan, yn nghyd ag eglwyswyr urddasol 
eraill. Y rhai hyn oeddyntnaworifedi; sef yn 
I. I Dduw er tragywyddoldeb raglunio rhyw 
bersonau neillduoli fywyd, ac eraill i farwol- 
aeth. 2. Nad rhag-ganfyddiad ffydd, parhad, 
neu weithredoedd da, na dim arall yn y deiliaid, 
oedd achos cynhyrfiol neu effeithiol rbaglun- 
iaethiadifywyd; eithr ewyllys da Duw yn unig. 
3. Bod y rhai a ragluniwyd yn rhifedi neillduol, 
y rhai nid ellir ychwanegu atynt, na thynu oddi- 
wrthynt. 4. Y bydd i'r hollrai na etholwyd 
gael eu damnio yn anocheladwy am eu pechod- 
au. 5. Nad yw gwir fywiol ffydd gyfiawnhaol, 
ac ysbryd Duw yn cyfiawnhau, ddim yn hollol 


ERTH 


402 


ESA 


a phenderfynol ddiflanu, darfod, a diffodd yn yr 
etholedigion. 6. Bod gwir gredadyn, hyny yw, 
un yn feddianol ar wir ffydd gyfiawnhaol, yn 
cael ei sefydlu mewn llawn sicrwydd ffydd fod 
ei bechodau wedi eu maddeu, ac y caiff ei dra- 
gywyddol waredu gan Grist. 7. Nad yw gras 
cadwedigol yn cael eì ganiatau, ei gyfranu, na'i 
roddi i holl ddynolryw, modd y gallont fod yn 
gadwedig os mynant. 8. Na ddichon neb ddy- 
fod at Grist, oddieithr ei roddi iddo, ac oddi- 
eithr ei dynu gan y Tad; ac nad yw pawb yn 
cael eu tynu gau y Tad, fel y gallont ddyfod at 
y Mab. 9. Nad ydyw yn alluadwy i bob dyn 
fod yn gadwedig, os bydd iddo ewyllysio bod. 
Felly gwelir pa mor Galfinaidd oedd gweinido» 
ion eglwys wladol Lloegr yn amser y frenines 
Elizabeth. Yr achlysur o ffurfio yr erthyglau 
hyn oedd, bod amryw bersonau yn mhrif ysgol 
Caergrawnt, wedi hynodi eu hunain trwy wrth- 
wynebu arfaeth etholedigaeth. Yr archesgob 
rhag-grybwylledig, yn nghyd ag eraill, wedi eu 
brawychu gan y tybiau a gyhoeddid, a gyfan- 
soddasant yr erthyglau uchod, i'r dyben i rag- 
flaenu cofleidiad yr athrawiaeth wrthwynebol, 
Y rhai hyn wedi eu cwblau, a ddanfonwyd i 
Gaergrawnt, a gorchymynwyd yn gaeth i'r ys- 
golheigion gydymffurfio â hwynt. 

IV. Y CHWECH ERTHYGL, sef gweithred 
a sefydlwyd gan y ddwy senedd, a'r hon a ga- 
darnhawyd gan Harri VIII., trwy yr hon adfer- 
wyd cyfangorff pabyddiaeth, yn cynwys y pync- 
iau canlynol:—yn 1. Nad oes un sylwedd o fara 
a gwin yn aros yn sacrament yr allor wedi y cy- 
segriad, eithr corffa gwaed naturiol Crist. 2. Nad 
yw cymuno yn y ddau ryw yn angenrheidiol. 
3. Nad cyfreithlon i offeiriaid, yn ol cyfraith 
Duw, briodi. 4. Bod addunedau o weddwdod 
i gael eu cadw yn ddihalog. 5. Y dylai gwas- 
anaeth anghyoedd yr offeren gael ei gadw. 6. 
Bod dirgel gyfaddefiad yn fuddiol ac angenrheid- 
iol, ac y dylai gael ei gynal yn barhaus yn yr 
eglwys. Safodd archesgob Cranmer yn wrol yn 
erbyn y weithred hon tra yn myned trwy dy'r 
arglwyddi, a dadleuodd yn erbyn pob darn o 
honi; ond ei holl ymdrechiadau a fuont yn an- 
effeithiol. 

V. PEDWAR ERTHYGL AR BYMTHEG 
AR HUGAIN EGLWYS WLADOL LLOEGR, 
y rhai a sylfaenwyd gan mwyaf ar gorff o er- 
thyglau a gyfansoddwyd ac a gyhoeddwyd yn 
nheyrnasiad Edward VI. Cytunwyd arnynt yn 
gyntaf mewn cymanfa, a chawsant eu cadarnhau 
trwy awdurdod frenhinol yn 1562. Adgadarn- 
hawyd hwynt yn 1571; ac eilwaith gan Siarls I. 
I'r rhai hyn y mae y gyfraith yn arddelwi ar- 
wyddiad pawb a urddir yn ddiaconiaid ac yn 
offeiriaid, 13 J/i2., cap. 12; pob offeiriad wrth 
gymeryd meddiant o fywiolaeth eglwysig; pob 
llithiwr, neu gurad trwyddedig, 13 £lis., cap. 
12 &13; (& 14, cap. 4,) penaethiaid colegau, 
canghellwyr, swyddoliaid, dirprwywyr, ac ysgol- 
feistriaid... Yn ordinhad Gwilym IIl., cap. 10, 
athrawon ymneillduedig ydynt i arwyddo y cyfan 
o honynt, oddigerth y 34, 35, 36, a rhan o'r 20; 
ac yn achos ail fedyddwyr, oddigerth rhan o'r 
27. Yn ol y bedwaredd ar bymtheg Sior III. 
nid rhaid i bregethwyr ymneillduedig,'modd by- 
nag, ond yn unig broffesu mewn ysgrifen eu bod 


yn Gristionogion, ac yn brotestaniaid; a'u bod 
yn credu fod yr ysgrythyrau yn wir air Duw; 
ac nid oes achos i ysgolfeistriaid nac arwyddo 
yr erthyglau na gwneyd y cyfryw broffes. 

ESAMPL, neu SIAMPL, (Llad. exumplum,) 
enghraifft, neu gynllun, i'w ganlyn,5efelychu, 
neu ddynwared, ' 

Esamplau ydynt naill ai yn naturiol neu gel- 
fyddydol; moesol neu grefyddol; da neu ddrwg ; 
cyhoedd neu anghyoedd; rhanol neu hollol; 
anmherffaith neu berffaith. 

T'r dyben i fod yn effeithiol, esamplau a ddy- 
lent fod, yn 1. Yn weledig ac amlwg, Math. v. 
14—16; Phil.ii. 15,16. Nid yw cynllun dirgel 
ac anweledig o un gwerth ; nac esampl anamlwg 
yn teilyngu yr enw. 2. Yn syml a_ chanlynad- 
wy, 2 Cor. i. 12. 3. Yn hollola chyflawn, Math, 
v. 48; Phil.ii. 15; Tit. ii. 7. 4. Yn gyson a 
gwastadol, Ps. cxix. 44. 

Y mae gan esamplau da amryw fanteision ar 
orchymynion ac addysgiadau; ac o herwydd 
hyny y maent yn gyfîredin yn fwy grymus ac 
effeithiol. Ymddengys hyn os ystyriwn, yn l. 
Eu bod yn gyffredin yn Jwy cyhoedd ac adna- 
byddus. Y mae mwy yn ein gweled ac yn sylwi 
arnom, nag sydd yn ein clywed a'n gwrando. 
Cenfydd y llygad yn mhellach, a gwel fwy nag 
aglyw y glust. Y maellawer yn ein canfod nad 
ydym ni yn gwybod am danynt; a llawer yn 
sylwi arnom nad ydym ni yn meddwl eu bod. 
Y mae genym gan hyny fanteision helaethach i 
wneuthur daioni i eraill trwy ein hesamplau, 
nag sydd genym trwy ein hymadroddion. 2. 
Yn fwy cyson a gwastadol. Megys yr ydym i'n 
gweled gan fwy nag sydd yn eìn clywed; felly 
hefyd yr ydym i'n gweled yn amlach nag yr 
ydym i'n clywed. Yr ydym yn ymddwyn mewn 
rhyw fodd yn ngwydd eraill yn fynychach nag 
y gallwn, ac nag y byddai yn weddus i ni ym- 
adroddi; a dylem ofalu am ymddwyn yn iawn 
bob amser. Y mae genym gan hyny gyfleusdra 
amlach i fuddioli eraill trwy eîn hesamplau, na 
thrwy ein geiriau. 3. Y gallent, ac y dylent fod 
yn fwy cyflawn a chyffredinol. Nid yw yn ddi- 
chonadwy i neb addysgu, cyfarwyddo, a gorchy- 
myn eraill yn mhob peth ag y gallant, ïe, y dy- 
lent fod yn esamplau iddynt o honynt. Dichon 
y dylai pob un fod yn Gristion cyflawn; er nad 
yw yn ddichonadwy i neb ar y ddacar fod yn 
Gristion perffaith. Gallwn fod yn esamplau i 
eraill wrth bob peth ac yn mhob peth; ond nis 
gallwn gynghori ac addysgu wrth bob peth nac 
yn mhob peth. Gallwn fod yn esampl wrth wisgo, 
bwyta, yfed, rhodio, gweithio, gorphwys, prynu, 
gwerthu, cyfeillachu, darllen, gwrando, myfyrio, 
gweddio, cymuno, &c. ; ond nis gallwn addysgu, 
cynghori, rhybuddio, gorchymyn, ond yn unig 
pan yn tori geiriau. 4. Hu bod yn fwy nerthol 
G grymus. Y mae gorchymyn ac addysgu yn 
bethau hawdd; ond y mae gwneuthur y gorchy- 
mynion, ac ymarferyd a'r addysgiadau, yn aml 
yn anhawdd, ac yn fynych yn gofyn ymdrech, 
hunanymwadiad, penderfyniad, a gwroldeb 
mawr. Y mae y gorchymyn yn dangos y peth 
a ddylid ei wneuthur; ond y mae'r esampl yn 
dangos y peth wedi ei wneuthur, ac felly yn 
brawf ymarferol o'r posiblrwydd o'hono. Dau saer 
unwaith a ymgeisientam y gwaith o adeiladu teml 


ESA 


40 


2 ESA 


yn Athen. Y blaenaf a areithiodd yn nghlyw y” 


lluaws, mewn modd tra dysgedig, yn nghylch 
gwahanol drefniadau ei gelfyddyd ; gan ddangos 
iddynt y modd y dylasai y deml gael ei hadeil- 
adu. Y llall, gan godi i fynu ar ei ol, a sylwodd 
yn unig, “ Mai yr hyn a lefarodd ei frawd a 
fyddai iddo ef gyflawni.” _ Effeithiodd hyn ar y 
gwrandawyr yn llawer mwy nag araith ddysg- 
edig y blaenaf: ac afreidiol ychwanegu iddo 
lwyddo mewn canlyniad i gael y gwaith. Y fath 
yw grym esampl, fel y mae hyd yn nod ein ge- 
lynion yn cael eu rhwymo weithiau i'n canmol 
a'n parchu. Dywedir i babydd gwresog a phen- 
boeth, wrth sylwi ar fwyneidd-dra ymddygiad, 
a santeiddrwydd bywyd esgob Jewel, ddywedyd 
wrtho, “ Caraswn di Jewel pe na buasit yn 
Zuinglian. Yn dy gred, heretic ydwyt; ond yn 
dy fuchedd, angel ydwyt. Ydwyt dda a gonest 
ond yn Lutheran.” ô. Yn fwy denol ac enill- 
gar. Y mae deuwch yn llawer mwy hyfryd nag 
ewch, a gwnawn yn llawer mwy enillgar na 
gwnewch. Rhaid fod yr ysbryd hwnw yn gyn- 


dyn ac ystyfnig dros ben, na theimlo rym cy- | 


mhelliadol esampl dda, gyson, a chyflawn. Dy- 
wedir am Arglwydd Peterborough, pan yn lle- 
tya gyda Fenelon yn Cambray, ei fod yn cael 
ei foddhau i'r fath raddau gan dduwioldeb a 
rhinwedd yr archesgob, fel y llefodd wrth ym- 
adael, “ Os arosaf yma yn hwy, bydd i mi ddy- 
fod yn Gristion o fic i'm fy hun.” Y mae es- 


amplau da yn enill buddugoliaeth hyfryd ar | 


ddynion, pan mae y gorchymynion a'r areithiau 
goreu yn fynych yn ddieffaith.. Mynych y 
dygwyd y rhai mwyaf gwrthwynebus, yn ddiar 
wybod iddynt eu hunain, i'w serchu a'u hefcel- 
ychu. Mor enillgar, denol, a grymus, yw 
esampl! 

Ond nid oes, ac ni bu, yn mhlith dynion ar y 
ddaear, er y cwymp hyd yn awr, un esiampl 
berffaith ond un, sef eiddo yr Arglwydd Iesu 
Grist; yr hon y cawn sylwi arni yn yr erthygl 
ddilynol. 

ESAMPL CRIST, holl ymddygiad efelychad- 
wy ein prynwr, o'i enedigaeth i'w farwolaeth ; 


neu ei holl fuchedd naturiol, foesol, a chrefyddol, | 


o'i ieuenctyd hyd nes iddo roddii fyny yr ysbryd 
ar Galfaria. 

Bod yr Arglwydd Iesu Grist wedi ei fwriadu 
i fod yn esampl i ni, yn gystal ag yn iawn dros- 
om, sydd eglur oddiwrth dystiolaeth bendant ac 
amlwg gair Duw, Ioan xiii. 1ô; 1 Pedr.ii. 21. 
Nid anfuddiol fyddai cymeryd golwg ar addas- 
rwydd Crist i fod yn esampl i ni; rhagoriaeth eì 
esampl; yn nghyd â'n rhwymedigaethau i'w 
hefelychu. Yn eu 

I. Ei addasrwydd i fod yn esampl ni. Ym- 
ddengys hyn pan ystyriom, yn 1. Gyfansoddiad 
ei berson. I addasu uni fod yn esampl i arall, 
y mae yn llwyr angenrheidiol ei fod yn feddianol 
ar yr un natur ag ef, ac uwchlaw iddo, Nid 
ydym yn edrych i fyny at yr angylion am esampl, 
am nad ydynt yn feddianol ar yr un natur a ni; 
ac o'r ochr arall, nid ydym yn edrych i lawr at 
ein hisafiaid am esampl; eithr i fyny at ein 
huwchafiaid. Y mab a edrych at ei dad ; y ferch 
ateimam; y dysgybl at ei athraw; y gwas at 
ei argwydd; y forwyn at ei meistres; a'r deiliad 
at ei frenin, am esampl. Y mae Crist o ran 


cyfansoddiad ei berson yn eithaf addasi fod yn 
esamplini; gan ei fod ar yr un pryd yn ddigon 
uchel, ac yn ddigon isel. Y mae yn wir Dduw, 
ac yn wir ddyn. Emanuel, Duw gyda ni ydyw. 
Fel Duw, y mae yn ddigon uwchlaw ini; fel 
dyn, y mae yn ddigon agos atom, gan ei fod yn 
gnawd o'n cnawd ni, ac yn asgwrn o'n hasgwrn. 
Y natur ddwyfol yw rheoloruchel pobrhinwedd ; 
ond yn ddigyfrwng, y mae yn rhy uchel i fod yn 
batrwn ini, ac yn rhy danbaid i ni edrych yn 
graff arni. Goleuni yw priodol wrthrych golwg ; 
ond yn yr haul, y mae yn rhy ddysglaer a than- 
baid i lygad noeth graffu arno. Rhaid cael rhyw 
gyfrwng rhwng y llygad noeth a'r haul, cyn y 
gall dremio arno. Erfod y natur ddwyfol yn 
ddigyfrwng ;yn rhy uchelifod yn batrwn i ni, 
ac yn rhy danbaid i ni yn y cyflwr anmherffaith 
presenol i dremio arni; eto, trwy ei huno a dyn- 
oliaeth yn Nghrist, daeth yn ddigon agos atom i 
fod yn batrwni ni; a gallwn edrych yn graff 
arni yma, a byw yn dragywyddol. 2. Y cyflwr 
yr ymostyngodd i fyw ynddo pan ar y ddaear. Y 
mae cyd-darawiad cyflwr, yn gystal a natur, yn 
ofynol rhwng yrhwn a fyddo yn esampl, a'r 
efelychydd. Y mae y seintiau mewn gogoniant 


| yn rhy uchel eu cyflwr a'u hamgylchiad i fod yn 


esamplau i ddynion llygredig ar y ddacar. Tra 
yr oeddynt ar y ddaear yn yr un cyflwr ag yr 
ydym ni ynddo) yn unig yr oeddynt yn esampl- 
auini. Y mae Crist yn y nef, mewn cyflwr a 
sefyllfa rhy uchel i fod yn esampl i ni; ond ar y 
ddaear yr oedd yn addas, o ran cyflwr ac am- 
gylchiad, i fod felly. Nid yw ein sefyllfa ni yn 
y bywyd hwn. yn unffurfiawg; eithr yn gymysg- 
rywiawg. Nid hawddfyd nac adfyd hollol a 


| gwastadol ydyw arnom yma. Hawddfyd digy- 


mysg a gwastadol yw ardrigolion y nef. Yr oedd 
sefyllfa a chyflwr Crist pan ar y ddaear, fel yr 
eiddom ninau, yn gymysglyda chyfnewidiol, Yr 
oedd efe weithiau yn drist, ac weithiau yn llawen; 
weithiau yn llwm ac weithiau yn llawn, fel yr 
ydym ninau. Byddai weithiau yn ymddangos 
mewn mawredd a gogoniant; ac weithiau mewn 
gwarth a thlodi; weithiau llefid Hosannah o'i 
flaen; ac weithiau gwaeddid, ““ Ymaith ag ef, 
croeshoelier ef.” Fel hyn, yr oedd yn addas i 
fod yn esampl ini, mewn hawddfyd ac adfyd, 
mewn parch ac anmharch, mewniechyd a chys- 
tudd, ac mewn bywyd ac angau. Bu yn gyfranog 
o'r un tywydd a phethau a ni, fel y gadawai 
esampl i ni, fel y canlynem ei ol ef. Y mae ol 
ei draed ef yn mhob cyflwr ac amgylchiad; am 
hyny ymdrechwn ei efelychu, mewn parch ac 
anmharch, »J.ewn bywyd ac angau. 3. Yr ysbaid 
hir y trigodd efe yn mhlith. dynion ar y ddaear, 
Dir bod esampl yn yr un.lle, ac yn ngolwg yr 
efelychydd, modd y gallo ei chanfod a'i chanlyn. 
Y mae Crist yn addas esampl i ni, nid yn unig 
am ei fod yn feddianol ar ein natur, a chwedi 
ymostwng i'r un cyflwr a ninau, ond hefyd her- 
wydd iddo drigo ddeng mlwydd ar hugain a haner, 
yn mhlith dynion ar y ddaear. Amser digon 
hir i fyned trwy bob cyflwr; i gyflawni pob 
dyledswydd; aci weithredu pob rhinwedd. Am- 
ser digon hir ìi gynhysgaeddu dynion â chyfleus- 
tra digonol i graffu arno, ac i wybod pa fath un 
oedd, a pha fodd yr ymddygai. Gwir nad yw 
gyda ni ar y ddaear yn awr; ond y mae genym 


ESA 


yr hyn sydd cystal os nad gwell; sef hanes 
gyflawn eì fuchedd, o'r dechreu i'r diwedd, o'n 
blaen yn y gair i edrych arni pan y mynom, Nid 
oedd y rhai a'i gwelsant ar y ddaear yn eì gwel 
ed o hyd, nac yn canfod y cwbl a wnaeth. Ond 
y mae genym ni ddarlun cywir a chyflawn o'r 
cwbl. 4  Êi ragoriaeth arnom yn mhob rhinwedd. 
Y mae yn gwbl angenrheidiol fod esampl yn 
rhagori ar ddim a allo yr efelychydd ei wneuthur. 
Yr oedd Crist yn rhagori ar bawb yn mhob 
rhinwedd, yn fwy nag y mae yr haul yn rhagori 
ar y ser, neu haner dydd ar doriad y wawr. Yr 
oedd efe yn rhagori ar y dynion goreu, ac 
enwocaf, yn y pethau hyny yr oeddynt hwy yn 
rhagori ar eraill. Yr oedd efe yn rhagori ar 
Abraham mewn ffydd; ar Job mewn amynedd; 
ar Moses mewn llarieidd-dra; ar Sampson mewn 
nerth; ac ar Solomon mewn doethineb. 

lI. Ei ragoriaeth fel esampl. Ymddengys hyn, 
pan ystyriom, yn 1. i fod yn esampl gyffredinol, 
a hyny mewn dwy ystyr; sef yn 1. /bawb. Y 
mae efe yn esampl freninoedd a deiliaid, i dlawd 
a chyfoethog, i hen ac ieuanc, rhieni a phlant, i 
feistriaid a gweision; ac ìi iach a chlaf. I 
frenhinoedd y mae yn esampl o gyfiawnder, 
gostyngeiddrwydd, a thiriondeb, Zech. ix. 9; ac 
i ddeiliaid o ymostyngiad ac ufydd-dod, Math. 
xvii. 28—27; xxii. 17—2l. I gyfoethogion y 
mae yn esampl o haelioni, 2 Cor. viii. 9; ac i 
dlodion o ymostyngiad i ewyllys Duw, xxvi. 39, 
42. I rieni y mae yn esampl o diriondeb a 
chariad, Luc vii. 35; Ioan xv. 13; ac i blant o 
ufydd-dod, Heb. v. 8. I feistriaid y mae yn 
esampl o addfwynder a thynerwch, Math. xi. 
28 — 30; ac i weision o ffyddlondeb a chyfiawn- 
der, Esa. liìi. 11. l'r iach y mae yn esampl o 
ddiolchgarwch a sobrwydd, Math. 23; ac i'r 
claf o amynedd a boddlonrwydd, Heb. xii. 2, 3. 
Nid oes neb mor uchel nad yw yn gweddu iddo 
edrych i fyny at Grist am esampl; na neb mor 
isel, nad yw yn gyfreithlon, ïe, yn ddyledswydd 
arno ganlyn ei ol ef. 2. O bob peth. Ni bu un 
dyn yn unig, wedi y cwymp, ar y ddaear, ynrhag- 
ori yn mhob rhinwedd, Yr oedd Abraham yn 
rhagori mewn ffydd, Moses mewn llarieidd- dra 
&c.; ond yr oedd Crist yn rhagori yn mhob 
peth. l. Mewn duwioldeb tuag at Dduw. Y 
mae duwioldeb yn fewnol acallanol, Yn fewnol, 

mae yn cynwys parch i Dduw, cariad ato, 
ffydd ynddo, sel ac eiddigedd dros ei ogoniant, 
ymostyngiad i'w ewyllys, ac amynedd tan ei 
driniaethau. Yn allanol, y mae yn cynwys 
addoliad diffuant a gwresog, ac ufydd-dod parod 
a gwastadol i holl orchymynion Duw. Pale y 
gwelwyd y fath barch ì Dduw, Math. xi. 23; y 
fath gariad ato, Heb. x. 9; y fath ffydd ynddo, 
Math. xxvii. 46; y fath eiddigedd dros ei ogon- 
iant, Ioan ii. 7; y fath ymostyngiad i'w ewyllys, 
Math. xxvi. 39, 42; a'r fath amynedd tan ei 
driniaethau, Es. liii. 7, ag yn Nghrist? A chan 
bwy y cafodd Duw erioed ufydd-dod mor 
fawr, mor barod, ac mor gyson a pharhaus, ag a 
gafodd ganddo ef? 2. O ddyngarwch tuag at 
ddynion. Yr oedd efe yn myned oddiamgylch, 
pan ar y ddaear, gan wneuthur daioni, ac iachau 
pob clefyd ac afiechyd yn mhlith y bobl. Heb 
ymfoddloni ar y cyfleusderau a ymgynhygient 
iddo i wneuthur lles, byddai ef yn ymofyn llei 


404 


ESA 


dosturio, am ei fod yn hoffi trugarhau. Daeth 
efe yn dlawd er mwyn cyfoethogi eraill ; a bu efe 
farw i'w elynion gael byw; ïe, pan yn trengu 
dan eu gwawd a'u dirmyg, gofynodd i'w dad am 
faddeu iddynt! 3. Yr oedd yn esampl eglur a 
syml iawn. Pa fwyafsyml a fyddo esampl, goreu 
oll ydyw, a hawsaf i gyd ei hefelychu. Y cyf- 
ryw esampl oedd Crist; canys nid oedd dim yn 
ei gymeriad ag oedd yn dywyll a dyrus; ond yr 
oedd oll yn oleu ac eglur fel y dydd. Nid oedd 
dim rhodres o'i gwmpas ef, na dim amheus yn 
perthyn iddo. Yr oedd y symlrwydd a'r eglur- 
der mwyaf yn ymddangos bob amser ynddo ef. 
Yr oedd ei enaid yn wirion a diddichell; a'i holl 
ymddygiad vn syml a dihoced. 4. Yn esampl 
hollol berffaith. Ynddo ef yr ydym yn canfod 
duwioldeb heb goelgrefydd; gostyngeiddrwydd 
heb waelder ; moesoldeb heb rodres; gwroldeb 
heb ryfyg; tosturi heb wendid; ac amynedd 
heb annheimladrwydd. Golvuni heb dywyllwch, 
a phurdeb difrychau, oedd ei holl fuchedd ef. 
Ni bu yn mhlith dynion ar y ddaear un esampl 
berffaith, wedi y cwymp, ond ei hun. Yr oedd 
rhyw ond yn perthyn i bawb ond ei hun. Eithr 
yr oedd efe heb un ond... Y mae cydunol dyst- 
iolaeth Duw a dynion, cyfeillion a gelynion, yn 
dangos hyn yn eglur. 

III. Ein rhwymedigaethau ni i'w efelychu ef. 
Ymddengys hyn os ystyriwn, yn 1. Ewyllys a 
gorchymyn Duw, Rhuf. viii. 29; xiii. 14; Heb. 
xii. l, 2. 2. Ein rhwymedigaethau i Grist. Iddo 
ef yr ydym yn ddyledwyr am bob da sy genym 
mewn gafael ac mewn golwg. Ein prif gymwyn- 
aswr ydyw. Peidio ei efelychu yw bod yn an- 
niolchgar iddo. 3. Ein haddunedau a'n hymrwym- 
iadau. Yr ydym wedi ein bedyddio i'w enw, ac 
wedi ymrwymo, trwy broffes, ìi ganlyn ei ol. 
Cymerasom ei iau ef arnom, a rhoddasom ein 
hunain iddo. 4. Ein helw a'n mantais ein hunain. 
Nid aeth efe erioed i un lle, fel ein esampl, nad 
gwell i ninau fyned iddo ar ei ol; ac ni wnaeth 
efe, fel y cyfryw, ddim nad yw yn wellini ei 
wneuthur na pheidio. Y mae ein cysur amserol, 
a'n dedwyddwch tragywyddol, yn ymddibynu ar 
ein gwaith yn canlyn Crist. Y ffordd sicraf i fyned 
ato i'r nef yw ei ganlyn; a ffordd sicri fyned i 
uffern yw peidio. 

ESGEULUSDRA, (esgeulus,). hwyrfrydig 
rwyddi gyflawni unrhyw ddyledswydd, mewn 
trefn ac amser cyfaddas; yn cyfodi oddiar an- 
ystyriaeth, diofalwch, diystrwch o honi, ac an- 
nhueddgarwch gwirfoddol ati. Y mae hwn yn 
bechod cyffredin, mawr, anesgusodol, niweidiol, 
a hunan-ddinystriol. Hwn yw prif achos tlodi, 
anwybodaeth, anghysur, &c., llaweroedd o ddyn- 
ion; a hwn hefyd sydd wedi achosi damnedig- 
dragywyddol miliwnau. Tra y mae cybydd-dod, 
meddwdod, godineb, &c., wedi lladd eu miloedd, 
y mae esgeulusdra o odfeuon, cyfleusderau, 
moddion, a chyfryngau iechydwriaeth, wedi lladd 
ei filiwnau. Nodau y rhai sydd. yn euog ydynt 
y rhai canlynol; yn 1. Y rhai sydd yn feddianol 
ar gyfleusterau a breintiau. 2. Y rhaì sydd yn 
feddianol ar alluoedd naturiol i'w defnyddio. 3. 
Y rhai diofal, anystyriol, a diog. 4. Y rhai nad 
ydynt yn ymwneyd dim a'n dyledswyddau. 5. Y 


: rhaissydd yn ymwneyd â hwynt, eithr nid mewn 


modd prydlon, rheolaidd, cyson, effro, bywiog, 


ESG 


405 


ESG 


xr 


— 


ac ymdrechgar. 
diog i gyflawni. 7. Rhai parod a dichwith i 
ffurfio esgusodion dros eu hymddygiad. 
ESGOB, Gr. Emcxkeroc, a arwydda arolyg- 
wr, meu un yn edrych dros, ac yn gofalu am 
eraill. Yn y Testament Newydd y mae y gair 
yn cael ei gymhwyso, yn 1. At yr Arglwydd 
Iesu Grist, yr hwn mewn modd arbenig a elwir 
ynfugail ac esgob eneidiau, 1 Pedrii. 25. 2. At 
fugeiliaid, athrawon, gweinidogion, neu henur- 
iaid eglwysi cynulleidfaol, Phil. i. 1.. Mai yrun 
rhai a olygir yn y Testament Newydd wrth 
esgobion a henuriaid, sydd yn ymddangos yn 
eglur tu hwnt ddadl, wrth gymharu Act. xx. 
17, âg adn. 28, Gr.; a 1 Pedr v. 1—4, a 1 Tim. 
ìii. l—7, a Tit. i. 5—9. Caniateir hyn yn gyff: 
redinol yn awr gan esbonwyr dysgedig, gan 
nad i bwy gyfundeb crefyddol y perthynant. 
Mewn hanesyddiaeth eglwysig y mae y gair 
esgob yn arwyddo prelad, wedi ei gysegru i ar- 
olygu llywodraeth eglwysig rhyw esgobaeth, tan 
yr hwn y mae amryw is-offeiriaid, y rhai, yn 
nghyd a'r sefyllfaoedd a'r plwyfau rhoddedig 
iddynt, ydynt yn ddarostyngedig i'w lywydd- 
iaeth ef. Nid hawdd penderfynu y pryd a'r 
amser arbenig y trowyd y gair oddiwrth ei ystyr 
arferedig ar y cyntaf; ond ymddengys i hyny 
gymeryd lle yn raddol ; ac iddo darddu oddiwrth 
yr arferiad o osod yr henuriaid henaf i flaenori 
yn nghyfarfodydd yr eglwys; os dygwyddai fod 
ynddi iuosawgrwyddo honynt. Ond er cymaint 
o anhawsder a ddichon fod i benodi y pryd neill- 
duol y dechreuwyd gwneuthur gwahaniaeth 
rhwng yr esgob a'r henuriad, y mae yn eglur ac 
anwadadwy, nad oedd llywodraeth vr esgob yn 
cyrhaeddyd dim pellach na therfynau un eglwys 
pan y cymerodd y gwahaniaethiad hwnw le 
gyntaf; nac yn wir tra y parhaodd y drydedd 
ganrif. Gelwir gofal esgob bob amser, yn ddi- 
wahaniaeth, (yn llyfrau yr ysgrifenwyr cyntefig, 
yn y rhif unigol yn eglwys; ac nid un pryd yn 
eglwysi, neu gynulleidfaoedd yn y rhif luosog. 
Pa fodd bynag pan y cynhyddodd cysawd llyw- 
odraeth eglwysig yn raddol i addfedrwydd, ni 
chaniatai yrawdurdod hollol yn mron a weithredid 
gan esgobion ar offeiriaid eu hesgobaeth—eu hym- 
yriad âg achosion bydol teyrnasoedd, i'r rhai y 
gwnaethant eu hunain yn fuan yn angenrheidiol, 
trwy y ragoriaeth eu gwybodaeth ac uwchafiaeth 
eu sefyllfa— eu gweinyddiado gyllidoedd eglwysig 
—a'u gwalth yn cynal ac amddiffyn eu huch- 
freintiau eglwysig, yn nghyd a'u llywodraeth 
eglwysig yn gystala chosbawl helaeth, iddynt 
amser, na thuedd i gyflawni dyledswyddau dysg- 
awdwyr a thadau ysbrydol, Cadwasant gan 
hyny, yn unig iddynt eu hunain yr hyn a ystyr- 
id y rhanau mwyaf pwysig o'r swydd santaidd; 
sef urddo offeiriaid, confirmo ieuenctyd, a dar- 
paru yr enaint santaidd, Yn yr oesoedd canol 
creasant ddirprwywyr (ovicars,) y rhaia elwid 
esgobion rhaglawaidd (swfragans,) esgobion 
mewn rhan, neu gynhorthwywyr, er cyflawni hyd 
yn y nod dyledswyddau rhag grybwylledig dros- 
tynt, ac hefyd er arolygu yr hyn oll a berthynai 
i'r eglwys. Er y seithfed ganrif peth anghyffredin 
oedd esgob yn pregethu ei hun. 
Gan fod y swydd esgobawl o'r fath ddarluniad, 
pendefigion, ïe, meibion tywysogion a brenhin- 
EL 


6. Rhaiparodiaddunedu; ond | 


oedd a ymdrechant gyrhaedd urddas mor an- 
rhydeddus a buddiol; yr hwn hefyd oedd yn 
caniatau gwleddoedd a mwyniant cnawdol o bob 
rhyw. Yr ymgeisiadau hyn, y rhai a gymdeith- 
asid â rhoddion gwerthfawr i'r eglwysi, ac yn 
achos yr esgobion Ellmynaidd, a ffafr yr ymer- 
awdwr, a ddygent urddas uchel i'r esgobion, yn 
neillduol esgobion yr Almaen. Daethant hwy i 
fod hyd yn nod yn dywysogion o'r ymerodraeth, 
a'u hawdurdod ar bob achosion cyhoeddus i fod 
0 bwys mawr, Y diwygiad pa fodd bynag a 
leihaodd eu rhif; ac er i'r prif offeiriaid yn rhai o'r 
gwledydd protestanaidd yn ngogledd Europ gadw 
yr enw esgobion, eto collasant y rhan fwyaf o'u 
cyllid a'u breintiau blaenorol. Yr esgobion Swed- 
aidd, fel y rhai Brytanaidd ydynt yn gwneuthur i 
fyny un o dair pendefigaeth y deyrnas, ond nid 
oes ganddynt ond ychydig awdurdod. Yn y rhan 
brotestanaidd o'r Almaen esgobaethau a gawsant 
eu diddymu trwy y diwygiad, ond cawsant eu 
hadferyd yn Prussia, o fewn cylch y deng mlyn- 
edd diweddaf. Gadawodd eglwys Loegr fwy o 
awdurdod na'r lleill i'r esgobion, am hyny y 
mae yn cael ei galw yn esgobaethol. Collodd 
eglwys Rhufain amryw o'i hesgobaethau yn 
foreu, trwy fuddygoliaethau y Mahomediaid : 
hyn yw yr achos fod ynddi gynifer o esgobion enw- 
ol, esgobaethau y rhai sydd mewn gwledydd yn 
mherchenogaeth gwrthgredwyr. Nid yw esgob- 
aeth Rhufain pa fodd bynag yn anrhydeddu neb 
â'r cyfryw enw, oddigerth eglwyswyr o urdd 
uchel yn unig. 

Mewn canlyniad i drosglwyddiad amrywiol 
wledydd Ellmynaidd at Ffrainc, tair 'ar ugain o 
esgobaethau a gawsant eu difodi; eithr adsefydl- 
wyd hwynt mewn amrywiol o'r tiriogaethau 
Ellmynaidd, trwy rinwedd cyngreiriau arbenig 
rhyngddynt â llys Rhufain. 

Yn eglwys Rhufain y mae yr hawl benaf i 
ddewis esgobion yn meddiant y pab; ac hyd yn 
nod yn y lleoedd y mae y tywysogion arbenig wedi 
cadw yr hawl o enwi esgobion yn eu dwylaw en 
hunain, y mae y pab yn anfon ei gydsyniad a'i 
lythyrau awdurdodedig i'r esgob newydd. 

Pan y deallo rhyw un fod y pab wedi ei ddyrch- 
afu ef i'r urdd esgobawl, y mae yn helaethu 
eilliad ei goryn, ac yn ymwisgo â phorphor, Yn 
mhen tri mis ar ol ei etholiad cysegrir ef mewn 
modd rhwysgfawr. Addurnir yr allor â biodeu, 
a gorchuddir y parth o'i blaen â llawrlen, Yr 
addurniadau esgobaidd a osodir ar yr allor, a'r 
olew bendigaid, y llestr a'r dwfr santaidd, cwpan 
y cymun, blwch y cymun, y fodrwy esgobaidd, 
y sandalau, y ffon gnwpa, y mitr, y menyg, 
&c., a gyfleir ar y credadwyaethau. Yno hefyd 
y mae dwy gelwrn fechan, wedi eu llenwi â'r 
gwin goreu; dwy dorth, un wedi ei goreuro âg 
aur, a'r llall wedi ei golchi drosti ag arian, ac 
arfau y prelad gweinyddol a'r esgob, wedi eu 
cerfio arnynt, ac hefyd dwy ganwyll gwyr yn 
pwyso pedwar pwys. Yr esgob gweinyddol a 
eistedd ar gadair esgobawl, wedi eì chyfleu go- 
gyfer a chanol yr allor, a'r esgob dewisedig yn 
sefyll rhwng dau esgob cynhorthwyol. Yna un 
o'r cynhorthwyau a gyfarch yr esgob gweinyddol, 
gan ddywedyd, Fod yr eglwys Gatholig yn 
gofyn fod i'r cyfryw un (gan ei enwi,) gael ei 
ddyrchafu i'r urdd esgobawl. Yna y prelad 


ESG 


406 


ESG 


gweinyddol a arddelwa ganddo yr archiad apos- 
tolaidd. Wedi i'r nodiadur ddarllen hwnw yn 
gyhoeddus, etyb y prelad gweinyddol ar ei der- 
fyniad, “ Bendithier Duw.” Terfyna y flaen- 
ddefod hon gyda llw yr ymgeisydd, yr hwn a 


gymer efe ar ei liniau; a thrwy yr hwn yr ym- | 


rwyma i fod yn ffyddlon i esgobaeth Rhufain, ac 
i'r eglwys Gatholig, &c. Dywedir yn un o'r 
rhuddelau (;ubrics) esgobol, fod holl batriarch- 
iaid, blaenoriaid, archesgobion, ac esgobion yr 
Eidal, yn rhwym o adgymeryd y llw hwn bob 
tair blynedd ; a rhai Ffrainc, yr Almaen, Spaen, 
Fflanders, yr ynysoedd Brytanaidd, gwlad y 
Pwyl, &c., bob pedair blynedd; rhai eithafion 
Europ ac Affrica, bob pum mlynedd; a rhai Asia 
ac America bob deng mlynedd. 

Gwedi cymeryd y llw yr ymgeisydd a gusana 
law y prelad gweinyddol. Yn nesaf i hyny 
derbyn yr addurniadau esgobawl, ac wedi iddo 
gael ei gyflawn wisgo ynddynt, efe a_ ddarllen 
weddiau yr offeren wrth yr allor, a'r ddau esgob 


cynhorthwyol yn sefyll unarbobllawiâddo. Gwedi | â 
| i'r eglwysi cadeiriol. Y mae ordinhad yn amser 


cyflawni hyn efe a ymgryma i'r prelad gwein- 
yddol, yr hwn a adrodd iddo y geiriau dilynol, y 
rhai a gynhwysant ddyledswyddau esgobol; sef, 
“* Dyledswydd esgob yw barnu, esbonio, cysegru, 
urddo, offrymu, bedyddio, a chonfirmo.” Ar ol 
hyn yr esgob ymgeisiola ymgryma, ac a erys enyd 
O amser yn yr agwedd hono, ar ba achlysur yr 
esgob gweinyddol a'i noda ef ag arwydd y groes 
âi ffôn gnwpa. Gwedi hyny y prelad gwein- 
yddol a'r cynhorthwyau a osodant eu dwylaw 
ar ei ben; a'r blaenaf, gan osod yr efengyl ar ei 
ysgwyddau, a ddywed, “'Derbyn yr Ysbryd 
Glan.” Yna dodir napcyn am wddf yr esgob 
etholedig, a'r prelad gweinyddol a eneinia ei ben 
ef yn nghyd a chledr ei ddwylaw â'r olew ben- 


digaid: yn nesaf bendithia y ffon gnwpa, gan | 


ei thaenellu a'r dwfr santaidd, a'i chyflwyno i'r 
esgob newydd. Rhoddir yr efengyl yn ei ddwy- 
law, gyda'r cyngor canlynol:—“ Derbyn yr 
efengyl, dos a phregethu hi i bobl dy ofal.” 
Gwedi y cyngor, y prelad gweinyddol a'r cyn- 
horthwyau a roddant iddo y cusan heddwch. Y 
defodau hyn a derfynant gydag offrymau cyfrin- 
ol y prelad newydd, y rhai ydynt ddwy ganwyll 
gwyr, dwy dorth, a dau gelwrn bychan o win. 
Yna y cyd-drychiolion oll a dderbyniant y 
cymun; ar ol yr hwn y bendithia y. prelad 
gweinyddol y mitr, gan eì daenellua dwfr sant- 
aidd,a'i ddodi ar ben yr esgob newydd, yn hum 
diffyniad ac iechydwriaeth, llinynau yr hwn, mal 
dau gorn y ddau Destament, a'i gwnant yn 
ddychrynadwy i elynion y gwirionedd. Yn nesaf 
rhoddir y menyg iddo; ac y maent yn arddang- 
os purdeb y dyn newydd, yr hwn sydd i gylchynu 
dwylaw y prelad newydd, ac i'w wneuthur yn 
gyffelyb i Jacob, yr hwn, a'i ddwylaw yn am- 
guddedig mewn croen geifr a gafodd, mewn 
modd dichwith, fendith ei dad. Yn ddiweddaf 
gorseddir, neu gosodir ef i eistedd yn y gadair 
esgobol, yn yr hon yn fiaenorol yr eisteddai y 
prelad gweinyddol. Âr ol hyn y cynhorthwyau a'i 
harweiniant yn mlaen ac yn ol ar hyd yr eglwys, 
an y mae efe yn bendithio y bobl. Yr holl 
ddefod a derfynagydag anthem. 
Rhai esgobion yn eglwys Rhufain ydynt heb 
esgobaeth dan eu gofal, ac nid ydynt yn unig 


| 


| 


eithr esgobion enwol; creaduriaid llys Rhufain 
yw y rhai hyn yn gyffredin. 

Y crybwylliad cynaraf a gawn am esgobion 
Brytanaidd sydd yn y 4 ganrif, yn nghymanfa 
Arles, yr hon a gynullwyd gan yr ymerawdwr 
Cystenyn, yn yr hon yr oedd yn gyd-drychiol, 
esgobion Caerludd, Caerefrog, a Chaerlleen. 

Cyn yr oruchafiaeth Normanaidd dewisid 
esgobion gan y gabidwl, gan nad pa un ai 
mynachod neu brebendariaid. O amser y gorch- 
fygwr hyd deyrnasiad y brenin Ioan, arfer- 
id dewis esgobion yn nghyfarfod cyhoeddus 
yr esgobion a'r barwniaid, pan y byddai y 
brenin ei hunan yn gyd-drychiol, yr hwn a ar- 
ddelwai yr hawl i urddo esgobion trwy pyflwyno 
iddynt y fodrwy a'r ffon gnwpa. Gwir yw i'r 
pabau ymdrechu enill dewisiad esgobion yn 
hollol iddynt eu hunain, yr hyn a achosodd gryn 
ymrafaelion rhyngddynt hwy a_ breninoedd 
Lloegr. O'r diwedd, ar ol dadl hirfaith rhwng 
y brenin Ioan a'r pab, y blaenaf, trwy fraint 
lythyr, A.D. 1215, a ganiataodd hawl etholiad 


Harri VIIL yn sefydlu etholiad esgobion, yn y 
modd dilynol:—“' Y brenin, ar waglead esgob- 
aeth, ydoedd i ddanfon eì drwydded i'r deon a'r 
gabidwl, neu i'r prior a'r ewfaint, ac os byddai 
iddynt hwy ohirio yr etholiad uwchlaw deuddeg 
niwrnod, awdurdodid y brenin i enwi y person 
trwy eifraintlythyrau. Ac wedii'r esgob etholed- 
ig gymeryd llw o ífyddlondeb i'r brenin, eì fawr- 
hydi, trwy fraintlythyrau o tan y sel fawr, a ar- 
wyddai yr etholiad i'r archesgob, gyda gorchymyn 
i'w chadarnhau, ac i gysegru yr etholedig. Ac y 
ddiweddaf, os y personau penodedig i ethol a 
chysegru a oedent gyflawni eu dyledswyddau 
arbenig dros ugain niwrnod, yr oeddynt yn 
gwneuthur eu hunain yn agored i garchar a 
dirwy. Bithr ordinhad o eiddo Edward VI. a 
gyfnewidiodd ddull etholiad esgobion, gan dros- 
glwyddo yr etholiad yn hollol oddiwrth y deon- 
iaid a'r gabidwl i'r goron. Y rhaglith yn flaenaf 
a ddatgan anghyfleustra y dull blaenorol o ethol, 
oddiwrth amgylchiadau gohiriad a thraul; ar ol 
yr hyn y dywedir ynddo, “Nad yw y cyfryw 
etholiadau, mewn gwirionedd, yn etholïadau, 
eithr frwy drwydded, na feddant ond yn 
unig un lliw, cysgod a ffugiadau etholiadau; 
nad ydynt yn ateb un dyben, a'u bod yn ym- 
ddangos yn ddirmyg ar, ac yn niweidiol uchel- 
fraint y brenin, i'r hwn yn unig y perthyna cyf- 
lwyniad a rhoddiad yr holl archesgobaethau, 
esgobaethau, ac esgobion rhaglawiaid, o fewn 
firiogaethau eì fawrhydi.” Y mae yr ordinhad 
hon, gan hyny yn gorchymyn, “na byddo o hyn 
allan ì un drwydded gael eì chaniatau, nac i un 
etholiad gael ei gwneuthur gan y deon na'r 
gabidwl; eithr bod ì'r archesgobaeth neu yr 
esgobaeth gael ei chyflwyno trwy benodiad y 
brenin yn eì fraint lythyrau. Eithr nid yw y 
newidiad a wnaethpwyd trwy ordinhad y brenin 
Edward mewn grym yn awr, ac y mae yr arfer- 
iad o anfon i lawr y drwydded wedi ei hadferu 
drachefn. 

Ar waglead esgobaeth, y brenin a enfyn 
drwydded, o tan y sel fawr, ì'awdurdodi y deon 
a'r gabidwl i ethol y person a benodwyd ganddo 
ef yn ei lythyrau anfonol; ac nid ydynt hwy i 


fs 
(9 j 


ES 


407 


ESG 


ddewis neb arall. Y deon a'r gabidwl wedi 
gwneuthur eu hetholiad yn ol cyfarwyddiadau a'i 
sicrhant o tan eu sel gyffredin, i'r brenin, arches- 
gob y dalaeth, a'r esgob etholedig; yna y brenin a 
rydd ei gydsyniad brenhinol o tan ei sel fawr, i'r 
archesgob, gan orchymyn iddo gadarnhau a chys- 
egru y cyfryw etholedig esgob. Yna yr arch- 
esgob a arwydda ei gadarnhad, ac a rydd awdur- 
dodi'r rhaglaw cyffredinol i gyflawniyr holl beth- 
au angenrheidiol; yr hwn mewn canlyniad a gy- 
hoedda wysiad i bawb a ewyllysiant wrthwynebu 
y cyfryw etholiad, wneuthur eu hymddangosiad, 
&c.; y cyfryw wysiad a osodir ar ddrws eglwys 
Bow. Ar yr amser acyn y lle penodedig, dirprwy- 
wr dros y deon a'r gabidwl a ddengys y cydsyniad 
brenhinol, yn nghyd ag archiad yr archesgob, 
y rhai a ddarllenir eill deuoedd, ac a gymerad- 
wyir gan y rhaglaw cyffredinol. Yna yr esgob 
newydd a gyflwynir i'r rhaglaw cyffredinol; ac 
wedi i dri chyhoeddiad gael eu gwneuthur am 
ì wrthwynebwyr yr etholiad ymddangos, a neb 
heb ymddangos, y mae y rhaglaw cyffredinol yn 
cadarnhau dewisiad y person etholedig, yr hwn 
a gymer y llwon, sef llw uchafiaeth, llw ufydd- 
dod canonaidd, a'r llw yn erbyn cysegr fasnach. 

Hyd nes y cyflawnir y cyfryw gadarnhad, 
dichon i'r esgob dewisedig gael ei wrthod, am y 
gellir rhoddi rhesymau yn erbyn yr etholiad i 
fod yn esgob; yr hyn yw y rheswm o'r gwysiad- 
au a'r cyhoeddiadau rhag-grybwylledig. 

Wedi y cadarnhad, y peth nesafi'w wneuthur 
yw y cysegriad; yr hyn a gyflawna yr archesgob 
trwy arddodiad dwylaw a gweddi, yn ol y drefn 
osodedig yn Llyfr y Weddi Gyffredin. Wedi 
cyflawni hyn, y mae yr esgob yn gyflawn, yn 
gystal yn ei berthynas âc ysbrydolion a thymhor- 
olion. Y barnwr Doddridge yn ei ddadl yn achos 
Evans ac Askew, a ddywed fod priodas ysbrydol 
rhwng yr esgob a'i eglwys, yr hon a ddechreuir 
trwy etholiad, a amodir trwy gadarnhad, ac a 
gwblheir trwy gysegriad, 

Esgob brytanaidd sydd bendefig y dcyrnas; 
ac fel y cyfryw a eistedd ac a_ bleidlesia yn nhy 
yr arglwyddi. Y mae ef yn farwn mewn ystyr 
dairplyg, sef gwriogaethol (feudal), gyda golwg 
ar y tymhorolion cysylltiedig a'i esgobaeth ; (rwy 
ysgrifwys, fel y mae wedi ei wysio i'r senedd; 
a thrwy freintlythyr a chreadigaeth. Mewn 
canlyniad, y mae ganddo flaenoriaeth ar yr holl 
farwniaid eraill, gan ei fod yn pleidleisio fel 
barwn ac fel esgob. Ond er na chafodd eu pen- 
defigaeth erioed ei gwadu, cto dadleuwyd 
a oes gan esgobion hawl i bleidleisio mewn 
achosion bywyd. Dadleuwyd y cyfryw hawl 
mor gynar a theyrnasiad Harri II.,a chawn y 
penderfyniad dilynol o barth y ddadl:— “ Arch- 
esgobion, esgobion, &c., fel y barwniaid eraill, 
a ddylent fod yn gyd drychiol yn mhenderfyn- 
iadau y llysoedd brenhinol, hyd nes y deuir at 
leihad aelodau a marwolaeth.” Y rheswm a 
roddir gan ganonwyry yn erbyn cyd-drycholdeb 
esgobion yn achos bywyd, ydyw y byddaiiddynt 
felly dynu afreolaeth, ew defectu lenitalis, avuynt 
eu hunain. Er hyn oll archesgob Cranmar, fel 
un ogyngor dirgelaidd Edward V L., a arwyddodd 
drwydded dihenyddiad Thomas Seymour, Arg- 
lwydd Prif Lyngesydd Lloegr; ac archesgob Caer- 


Mari, brenines yr Alban; ac yn achos Iarll 
Strafford, yn amser Siarls II.; pan yr amlygodd 
Williams, archesgob Caerefrog ei farn nad cyf- 
reithlon i esgobion oedd bod yn gyd-drychiol ar 
gyflawniad gweithred o ddyfarniad, cafodd hyny 
ei ystyried yn fradychiad hawl sylfaenedig yr 
holl urdd. Yn awr y mae gan esgobion hawl i 
bleidleisio ar brawf a chyhuddiad pendefig; ond 
enciliant cyn cyhoeddi dedfryd marwolaeth, a 
phleidleisiant trwy ddirprwy. 

Llywodraeth esgob yn Mrydain sydd gyn- 
hwysedig yn nghyflwyniad bywioliaethau ; mewn 
caniatau sefydliadau ar gyflwyniad noddwyr 
eraill; mewn gofalu am elw bywioliaethau gwag 
at wasanaeth olafiaid; mewn ymweled a'u hes- 
gobaeth unwaith bob tair blynedd; mewn di- 
swyddo, difuddio, diraddio, ac esgymuno; mewn 
caniatau gweinyddiadau, a gofalu am brofiad 
llythyrau cymun. Y rhanau yma o'u swydd 
ydynt yn dybynu ar y gyfraith eglwysig. Wrth 
y gyfraith wladol, yr esgob sydd i sicrhau i'r 
barnwyr yn nghylch genedigaethau a phriodasau 
cyfreithlon ac anghyfreithlon. I'w lywodraeth 
ef, yn ol y gyfraith ordeiniol, y perthyn can- 
iatau trwydded i feddygon, llawfeddygon, ysgol- 
feistriaid, ac uno plwyfau bychain; ond yn awr 
y mae y fraint olaf yn perthyn i esgob Norwich. 

T'r llysoedd esgobol y mae y fraint ddilynol 
yn perthyn uwchlaw y llysoedd eraill; sef bod 
ysgrifau yn cael eu hanfon allan o honynt yn 
enw yr csgob ei hun, ac nid yn enw y brenin. 
Barnwr llys yr esgob yw ei ganghellwr, yr hwn 
aelwid gynt AMeclesie Causidicus, y cyfreithiwr 


eglwysig. 


Esgobion yr Alban gynta gyflawnent eu dy- 
ledswyddau esgobawl pa le bynag y byddent, 
herwydd nad oedd yn y deyrnas hono un esgob- 
aeth arbenig hyd deyrnasiad Malcolm III. o 
gylch y flwyddyn 1070. Tra y ffynai esgobaeth 
yn y deyrnas hono, ffurf llywodraeth eglwysig 
oedd fel y canlyn :—Yn mhob plwyf, ymchwil- 
iad rhai troseddau a berthynaii'r eisteddfod, llys 
barnol, ar yr hwn yr arolygai y gweinidog ex- 
officio. Ond os profai yr achos yn rhy ddyrus, 
cyfeirid ef at yr henuriaeth—llys uwch, yn gy- 
nhwysedig o rifedi neillduol o weinidogion, 
rhwng 12ac 20. Uwchlaw y cyfan, yr oedd y 
gymanfa, ar yr hon y blaenorai archesgob St. 
Andrew. Ac heblaw y rhaí hyn, yr oedd gan 
bob esgob yn achosion llythyr cymun, ei raglaw 
swyddol, yr hwn oedd farnwr y llys hwnw yn yr 
esgobaeth. BEsgobion y deyrnas hono hefyd 
oeddynt yn avglwyddi y senedd. 

Yn nheyrnasiad Harry II. B.A. 1177, yr 
esgobion a'r abadau Albanaidd a ymrwymasant 
trwy lw i arddel archesgob Caerefrop fel eu 
harchesgob, ac a gydsyniasent y cawsai eu hol- 
afiaid gyrchu i Gaerefrog am urddiad. Hithr 
yn nheyrnasiad Edward IV., B.A., 1471, y pab 
a wnaeth eglwys yr Alban yn annybynol ar 
Gaerefrog. Tueddwyd efi hyn trwy achwyniad 
esgob Graham, yr hwn a sicrhaodd i'w sant- 
eiddrwydd nad oedd gau esgobion yr Alban un 
cyfleusdra i ymwneyd a'u harchesgob, nac i an- 
fon apeliadau ato, pan y byddai y ddwy genedl 
yn ymrafaelio a'u gilydd. 

Yr oedd llywodraeth eglwysig yr Iwerddon 


grawnt oedd y blaenaf mewn awdurdod ar brawf | er ys oesoedd lawer, yn cael ci dwyn yn mlaen 


ESG 


408 


ESG 


trwy esgobion wedi eu cysegru gan archesgob 
Caergrawnt neu gan eu gilydd. Ond yn y 
flwyddyn 1152, (yn ol Philip Fflattesbury,) cy- 
nhaliodd Christianus, esgob Lismore, cenhadwr 
yr holl Iwerddon, gymanfa enwog yn Meath, yn 
yr hon yr oedd esgobion, abadau, brenhinoedd, 
dugiaid, ac ynadon yr Iwerddon yn gydrychiol; 
ac yno, trwy awdurdod y pab, yn nghyd a 
chyngor y cardinaliaid, a chydsyniad yr esgob- 
ion, abadau, ac eraill oeddynt yn gydrychiol, 
sefydlwyd pedair archesgobaeth yn yr JIwerdd- 
on, sef Armagh, Dublin, Cassil, a Tuam. 

Esgob Ynys Monaw, (Zsle of Man,) sy farwn 
yr ynys. Y mae ganddo ef y fraint arbenig 
hon, sef os bydd i neb o'i dyddynwyr fod yn 
euog o drosedd marwol, gall goruchwyliwr yr 
esgob ei arddelwi oddiger bron brawdle yr ar- 
glwydd, a'i brofi yn llys yr esgob, trwy reith 
wyr o'i dyddynwyr ei hun; ac yn achos euog- 
favniad, ei feddianau a ant yn fforffed i'r esgob, 
Pan y mae yr esgobaeth yn wag, arglwydd yr 
ynys a benoda berson i fod yn esgob, ac a'i cyf- 
Ìwyna i frenin Lloegr, er caffael y cydsyniad 
brenhinol, ac i archesgob Caerefrog i'w gysegru. 
Wedi hyny y mae yn dyfod yn ddarostyngedig 
iddo ef fel eì archesgob. 

Yr oedd gan yr Iuddewon yn Lloegr, dan y 
brenhinoedd Normanaidd cyntaf, swyddwr yn 
arolygwr arnynt, wedi ei awdurdodi gan y 
llywodraeth, dan yr enw episeopus Judaeorum, 
(esgob yr Iuddewon,) i'r hwn yr ymostyng- 
ent i gymeryd eu barnu a'u llywodraethu yn 
ol eu cyfraith eu hunain. Edrych Archesgob. 

ESGOBAETH, a arwydda, yn 1. Swydd 
esgob, Act. i. 20. 
esgob talaethol, neu y cylch y byddo efe yn ei 
arolygu a'i lywodraethu. Gelwir hwn yn Saes- 
neg diocese, oddiwrth y gair Groeg coxmce, 
gweinyddiad. Cymerodd y_ dosbarthiad hwn le 
ar y cyntaf yn y bedwaredd ganrif, pan unwyd 
Cristionogaeth gyntaf a'r wladwriaeth gan Cys- 
tenyn Fawr. Dosbarthodd ef yr ymerodraeth 
ìi 1200 daleithiau, y rhai a lywodraethid gan 
ddeuddeg rhaglaw, neu islywyddion, Yn Mry- 
dain dosbarthir talaeth Caergrawnt i un ar hu- 
gain o esgobaethau, a thalaeth Caerefrog i dair; 
dosbarthir pob esgobaeth i archddeoniaethau, a 
phob archddeoniaeth i ddeoniaethau gwladaidd 
(rural deaneries,) & phob deoniaeth i blwyfau. 
Ar y cyntaf, nid yw yn ymddangos fod esgob- 
aeth, neu gylch lywodraeth unrhyw esgob, yn 
cyrhaedd yn mhellach nag un eglwys neu gyn- 
ulleidfa.. 3. Y ffurf hono o lywodraeth eglwys- 
ig yn yr hon y mae esgobion talaethol wedi eu 
sefydlu yn wahanol oddiwrth,'ac uwchlaw offeir- 
iaìd neu henuriaid, Dechreuodd dadl yn nghylch 
esgobaeth yn ebrwydd ar ol y diwygiad oddi- 
wyth babyddiaeth; a chafodd ei dwyn yn mlaen 
gyda chryn wresogrwydd, rhwng yr esgobaeth- 
wyr ar un llaw, a'r henuriadyddion a'r annibyn- 
iaid ar y llaw arall. Yn mhlith yr eglwysi pro- 
testanaidd tramor, y mae y rhai hyny a ddiwyg- 
iwyd gan Luther a'i gymdeithion yn gyffredinol 
yn esgobawl; ond y rhai hyny a gofleidiant 
athrawiaeth Calfin, ydynt gan mwyaf wedi ym- 
wrthod ag urdd yr esgobion, fel un o lygriadau 
pabyddiaeth. Yn Mrydain modd bynag, ystyrir 


2. Y dalaeth berthynol i'r | 


y ddadl yn llawer mwy pwysig nag ar y cyfan- | 


dir. Yma, honir yn gadarn gan un blaid, fod 
y drefn esgobol yn hanfodol i gyfansoddiad eg- 
Ìwys; ond y mae y blaid arall, yr un mor ddi- 
ysgog, yn hacru ei bod yn ormes niweidiol ar 
iawnderau dynion, ac nad oes un sylfaen nac 
awdurdod ysgrythyrol iddi. Yma bydd i ni 
roddi byr ddarluniad o'r rhesymau dros ac yn 
erbyn esgobaeth, gan adael i'r darllenydd farnu 
a dewis drosto ei hun. 

I. Y rhesymau dros esgobaeth. 1. Rhai a 
ymresymant fod ansawdd y swydd apostolaidd 
yn gyfryw ag oedd yn galw am fod i'r apostol- 
ion, er adeiladaeth yr eglwys, ganlyniedyddion 
yn y gweinidogaethau hyny o'r eiddynt nad 
ydynt yn gyffredin i weinidogion yr efengyl. 2. 
Bod Timotheus a Titus yn esgobion Ephesus a 
Creta, ac mai eu gwaith oedd cyflawni y cyfryw 
weithredoedd anghyffredin o lywyddiad ag a 
arddelwir yn awr gan esgobion talaethol, 1 Tim. 
leo5. lit. 11.19, 22 271m. 11: 2 Ut 1o. Se 
Tit.iii. 10. 3. Rhai a ymresymant oddiwrth y 
crybwylliad am angylion, (wrth y rhai y deallant 
hwy esgobion talaethol,) yn saith eglwys Asia, 
yn neillduol oddiwrth angel Ephesus, gan fod 
yn ymddangos fod yno amryw weinidogion yn 
mhell cyn amseriad y llythyr at yr eglwys hono, 
Act. xx. 17, 18... 4. Honir fod rhai o'r eglwysi 
a ffurfiwyd mewn dinasoedd mawrion yn amser 
yr apostolion, yn enwedig eglwys Jerusalem, yn 
cynwys lluaws rhy fawr gyfarfod yn yr un lle. 
5. Bod profion lluosog ac unol yn ysgrifeniadau 
y tadau a ganlynasant yr apostolion, o sefydliad 
apostolaidd esgobaeth, 

II. Y rhesymau yn erbyn esgobaeth. Atebir 
i'r rhai blaenorol, yn 1. Gan fod swydd yr apos- 
tolion yn gyfryw ag oedd yn galw am ddoniau 
anghyffredin a gwyrthiau er cyflawni amryw 
ranau o honi, fod yn annichonadwy bod iddynt 
ganlyniedyddion yn y gweinidogaethau hyny, 
oddigerth eu bod wedi eu cynysgaeddu â'r un 
doniau a hwythau; a honir nad oes dim mewn 
urddo, conffirmo, ac esgymuno, nad yw yn ym- 
ddangos ei fod yn gydweddog â'r swydd weini- 
dogaethol yn gyffredinol, gan y gellir eu cyflawni 
heb ddoniau gwyrthiol. 

2. Nad oedd Timotheus a Titus yn cyfaneddu 
yn yr eglwysi rhag-grybwylledig, eithr yn unig 
yn ymweled â hwynt am dro, 2 Tim. iv. 9, 13; 
Tit.iii. 12. Y mae yn ymddangos hefyd oddi- 
wrth leoedd eraill, lle y crybwyllir am. deithiau 
Timotheus a Titus, mai math o swyddogion 
teithiol oeddynt, yn cael eu cyfenwi efengylwyr, 
y rhai oeddynt gynhorthwywyr i'r apostolion; 
gan fod lle mawr i gredu i'r Llythyr cyntaf at 
Timotheus gael eì ysgrifenu cyn y rhai a ysgrif- 
enwyd o Rufain, yn amser carchariad St, Paul, 
fel y tybia rhai i'r ail gael. _ Gellir ychwanegu, 
ei bod o'r hyn leiaf yn ymddangos yn debygol, 
eu bod wedi eu cynhysgaeddu â doniau anghy- 
ffredin i'w haddasu at eu swyddau goruchel, 
I Tim, iv, 14; Eph. iv. 11; 2 Tim,iv.5. Yn 
mhellach, er fod Timotheus gyda Paul pan y 
canodd yn iach i henuriaid Ephesus, Act. xx, 
nad yw yr apostol yn gwneuthur unrhyw gry- 
bwylliad yn nghylch unrhyw awdurdod anghy- 
ffredin ag yr oedd efe wedi ei gynhysgaeddu â 
hi, nac yn dywedyd un gair er cymhell eu hu- 
fydd-dod hwy iddo ef; yr hyn sydd yn ei 


409 


gwneutbur yn dra thebygol, os nad yn hollol 
sicr, nad oedd y cyfryw berthynas rhyngddo ef 
â henuriaid Ephesus ag y mae pleidwyr esgob- 
aeth yn haeru fod. 

9. Am angylion saith eglwys Asia, nid yw yn 
ymddangos oddiwrth ddim a ddywedir yn y 
llythyr cyfeiriedig atynt, eu bod yn ddim am- 
gen gweinidogion eglwysi neu gynulleidfaoedd 
unigol, mewn cysylltiad a'u cynhorthwywyr 
priodol. 

4. I'r pedwerydd rheswm atebir, yn 1. Nad 
yw y gair pypiaôec o angenrheidrwydd i'w ddeall 
yn ei ystyr lythyrenol am fyrddiynau, ond yn 
hytrach ei fod yn arwyddo lluaws mawr, heb 
olygu un rhifedi arbenig. Cymharer Luc xii. 
1, Gr. 2. Nad oes un prawf digonol yn cael ei 
ddwyn o'r ysgrythyr, fod y fath luaws o bobl 
yn yr un lle ag y mae y golygiad dan sylw yn 
ei dybio; canys y myrddiynau o Iuddewon cred- 
iniol y sonir am danynt yn y testun rhag-gry- 
bwylledig, yn gystal a'r lluaws crybwylledig yn 
Act.ii. 41; iv. 4, a allasent, yn dra thebygol, 
fod wedi ymgasglu o wahanol wledydd ar y 
gwyliau arbenig, i Jerusalem; ac o ganlyniad 
nad oeddynt o rifedi trigolion y ddinas hono; 
edr. Act. viii. 1. 3. A gadael fod y rhifedi cy- 
maint ag y mae yr wrthddadl yn golygu ei fod, 
nid yw hyny yn gwneyd ond ychydig dros ei 
rym yn ei gysylltiad â'r pwnc dan sylw; gan y 
gallasai, (am ddim y mae'r ysgrythyr yn ei 
ddangos i'r gwrthwyneb,) fod yn y ddinas am- 
ryw eglwysi neu gynulleidfaoedd, ar ba rai yr 
oedd amryw esgobion, neu avolygwyr cydraddol, 
fel y mae mewn dinasoedd mawrion eto, yn 
mhlith y rhai a wrthwynebant y drychfeddwl o 
esgobion talaethol, ac a gofleidiant y drychfe- 
ddwl o esgobion cynulleidfaol, fel yr unig 
ddrychfeddwl ysgrythyrol. Yn mhellach, er fod 
Eusebius yn cymeryd arno roddi cofrestr o 
esgobion Jerusalem, eto fod gwasgariad y Crist- 
ionogion oddiyno i amrywiol wledydd, yn amser 
y rhyfeloedd Rhufeinig, yn ychwanegu yn fawr, 
(fel y mae Eusebius ei hun yn cyfaddef,) at 
ansicrwydd olyniad esgobion yn y rhan amlaf 
o'r esgobaethau cyntefig. 

5. Yn mherthynas i'r ysgrifenwyr cyntefig, 
sylwir, er fod Clemens Romanus yn canmol i'r 
Corinthiaid esampl yr eglwys Iuddewig, yn yr 
hon yr oedd yr archoffeiriaid, yr offeiriaid, a'r 
Lefiaid, yn gwybod ac yn cyflawni bob un ei 
wasananaeth arbenig ei hun, eto nad yw un 
amser yn crybwyll fod yr esgob a'r henuriaid yn 
wahanol, nac yn cyfeirio y Corinthiaid ymry- 
songar at un pen eglwysig fel canolbwynt undeb, 

r hyn tebygol a wnaethai pe buasei yr esgob- 
Ion talaethol yn eu plith, Ie, y mae efe mewn 
modd eglur, yn ymddangos megys yn crybwyll 
am waith henuriaid yn cyflawni swydd esgob 

n eu plith. Edr. Dosb. 39 o'i lythyr. 2. O 
tarth Ireneeus, nid yw yn ymddangos ei fod yn 
gwahaniaethu dim rhwng esgob a henuriad. 
Gwir ei fod yn erybwyll am olyniad esgobion 
oddiwrth yr apostolion; ond gall hyny gyd-daro 
ag esgobion cynulleidfaol, ac â lluosogrwydd o 
honynt, yn gystal ag a'r drychfeddwl o esgob- 
ion talaethol, 3. Caniateir fod Ignatius yn 
gwahaniaethu mewn amryw leoedd rhwng es- 
gobion a henuriaid, ac yn gofyn ufydd-dod i'r 


esgobion oddiwrth yr holl eglwys; ond gan ei 
fod yn aml yn tybied fod pob un o'r eglwysi at 
y rhai yr oedd efe yn ysgrifenu, yn cyfarfod yn 
yr un lle, ac yn eu darlunio megys yn tori yr 
un dorth, ac yn amgylchu yr un allor ; a'i fod yn 
gorchymyn i'r esgob adnabod ei holl braidd wrth 
eu henwau, y mae yn eglur ddigon y rhaid mai 
am eglwysi cynulleidfaol neu blwyfol yr oedd 
yn llefaru. 4. Y mae Polycarp yn cynghori y 
Cristionogion yn Philippi i ymddarostwng i'r 
henuriaid a'r diaconiaid, eithr nid yw yn cry- 
bwyll un gair am esgob talaethol. 5. Y mae 
Justin Martyr yn crybwyll am y penog; ond 
eto, gesyd ef allan fel yn gydrychiol yn y cy- 
mun bob amser yr oedd yn cymeryd lle, a'r 
hwn y mae yn ei ddarlunio fel yn gwneyd i fyny 
ran o'r addoliad cyhoeddus bob amser; gan 
hyny rhaid mai athraw cynulleidfa unigol a 
olygai. 6. Y mae Tertulian yn crybwyll am 
henuriaid cymeradwy; ond nid yw yn dywedyd 
dim yn eu cylch ag sydd yn arwyddo mai es- 
gobion talaethol a olygai, neu nad ellir ei gy- 
mhwyso gyda phriodoldeb at weinidogion plwyf- 
ol neu gynulleidfaol. 7. Erfod Clemens Alex- 
andrius, yn crybwyll am esgobion, offeiriaid, a 
diaconiaid, eto ni ellir casglu oddiwrth hyny, 
fod yr esgobion y mae efe yn son am danynt yn 
ddim amgen na gweinidogion plwyfol neu gy- 
nulleidfaol. 8. Origen sydd yn crybwyll mewn 
modd eglur am esgobion a henuriaid, ond y mae 
yn uno y ddau, fel yr ymddengys, dan yr enw 
cyffredin offeiriaid, heb grybwyll dim am awdur- 
dod esgobion, megys yn cyrhaedd yn mhellach 
nag un gynulleidfa, eithr y mae yn arwyddo i'r 
gwrthwyneb, pan y mae yn son am droseddwyr 
yn cael eu dwyn ger bron yr holl eglwys i'w 
barnu ganddi. 9. Y cyfansoddiadau apostol- 
aidd ydynt yn aml yn gwahaniaethu rhwng es- 
gobion a henuriaid; ond ni ellir dybynu dim ar 
y cyfryw gyfansoddiadau, gan y tybir mai ffug- 
iad y bedwaredd ganrif ydynt. 10. Caniateir 
i'r gwahaniaeth rhwng esgobion a henuriaid 
ddyfod mewn oesoedd dilynoli gael ei fwyhau 
fwy fwy, ac iamrywiol eglwysi ddyfod dan ofal 
yr un esgob ; ond er hyny, y mae Jerome yn 
crybwyll yn bendant am henuriaid ac esgobion 
fel o'r un radd; ac y mae Gregory Nazianzen 
yn son am y gwahaniaeth mawr oedd wedi cael 
eì wneuthur rhwng gweinidogion mewn uchaf- 
iaeth lle, a breintiau gorthrymus eraill, (fel y 
geilw efe hwynt,) fel peth galarus a dinystriol. 
Yn mherthynas î'r modd yr arweiniwyd esgob- 
aeth ï mewn ar y cyntaf, nid yw mewn un modd 
yn y byd yn anhawdd canfodhyny.  Ymddeng- 
ys i'r apostolion addysgu yn benaf mewn dinas- 
oedd mawrion; iddynt sefydlu gweinidogion 
yno, y rhai a bregethent mewn pentrefi gwledig, 
neu drefi bychain, ac felly a chwanegasant rifedi 
y dychweledigion. Peth eithaf rhesymol oedd i'r 
dychweledigion newydd, y rhai oeddynt yn byw 
yn mhell oddiwrth y trefi mawrion, wedi iddynt 
gynhyddu yn rhifedi mawr, ffurfio eu hunain yn 
eglwysi neillduol, dan olygiad athrawion neu 
esgobion priodol, yn annibynol ar eu cymydog- 
ion; ond y parch a delid yn naturiol i ddynion 
ag oeddynt wedi cyfeillachu â'r apostolion, ac 
efallai, awydd am lywodraeth, oddiwrth yr hwn 
y gallai calonau dynion da fod heb fod yn gwbl 


ESG 


410 


ESG 


rydd, a'r hwn a ddechreuodd weithio yn foreu, 
lIoaniii. 9; 2 Thes.ii. 7, yn hawdd a allasai 
fod yn sylfaen darostyngiad gweinidogion eg- 
lwysi newyddion i eiddo rhai henach; a llawer 
hawddach y gallasai uchafiaeth athraw ar ei 
henuriaid cynhorthwyol gynhyddu, hyd nes iddo 
derfynu o'r diwedd yn y gwahaniaeth dan sylw, 
yr hwn fel y cyfaddefir a ddechreuwyd yn gynar, 
a thebygol a ddygwyd yn mlaen yn fuan i bell- 
afion mawrion. Ac os oedd y radd hono o 
ddirywiad, ac o ymadawiad oddiwrth burdeb a 
grym crefydd yn yr eglwys, ag y mae y dysged- 
ig Vitringa yn dybied fod ynddi rhwng amser 
Nero a Trajan, nid yw yn ymddangos mor rhy- 
fedd fod yr egwyddorion drygionus hyny a ach- 
lysurasant y gormes esgobaethol, ac ar ol hyny 
y pabaidd, wedi effeithio cryn lawer cyn yr 
amser hwnw. 

Dyfeisiodd a chynhygiodd yr enwog arches- 
gob Usher gynllun er cymedroli esgobaeth, a'i 
darostwng yn agos i gyfartalwch â llywodraeth 
henuriadyddol eglwys yr Alban; gan wneuthur 
ei chyfarfodydd wytlinosol plwyfol i gyfateboli 
i eisteddfod yr eglwys hono; y gymanfa fisol 
i'w chynal gan yr esgobion gwledig (Chorepis- 
copi,) i gyfateb i'w henuriaethau hi; a'r gymanfa 
esgobaethol i gyfateb i'w un dalaethol hi; a'r 
un wladol i'w un gyffredinol hi... Yn eglwys 
wladol Lloegr, nid yw cyfarfod y deon a'r gabi- 
dwl ond cysgod gwanaidd o'r ail, y llys eglwys- 
ic o'r trydydd, a'r gymanfa o'r pedwerydd. 
Gwel Bingham's Origines Ecclesiasticae ; Stâlling- 
fleet's Origines Sacre; Boyse & Howe on Epis. ; 
Benson's Disseriation concerning the first set. of 
ihe Christian Church; King's Oonst. of a Church; 
Doddridge's Lectures, tec. 196, Clarkson & Dr. 
Maurice on Epis.; Enc. Brit.; Dr. Campbell on 
Church Hist.; Buck's Dict.; and Esgob ên this 
work. 

ESGOBAETHWYR, pleidwyr y ffurf eglwys- 
ig esgobaethol. 

ESGYNIAD, (esgyn,) y weithred o ddyrchafu. 

ESGYNIAD CRIST, ei fynediad oddiar fy- 
nydd yr Olewydd, yn ei natur ddynol, i'r nef. 
Wrth y nef yma'y deallir, nid yr awyr, Math. vi. 
26; Marci, 10; Gen. xxvii. 28; Deut. xi. 11; 
na'r ffurfafen, Gen. xxii. 17; Ps. xix. 1; ond y 
drydedd nef, 2 Cor. xii. 2; neu drigle gogoniant 
Duw, a chartefle ddedwydd dynion ac angylion 
santaidd, feb. xii. 23. Yno, trwy y nefawyr- 
awl a serenawl yr esgynodd Crist, Heb. ix. 24. 
Gosodir Crist allan yn yr ysgrythyrau santaidd 
yn ddyoddefol a gweithredol yn ei esgyniad; 
neu mewn geiriau eraill, dywedir ei gymeryd i 
Jyny, ac iddo fyned $ fyny, Act. i. 9, 10. Mdr. 
hefyd Marc xvi. 19; Act.ii. 23; Luc xxiv. 26; 
Eph.iv.8; Heb.ix. 24, Dichon ei fynediad i 
fyny arwyddo iddo fyned gyda nerth ac awdur- 
dod yno; a'i gymeryd i fyny, iddo esgyn yno 
mewn modd anrhydeddus, ac nad ei ogoneddu 
ei hun a wnaeth efe. Yr oedd ganddo fodd a 
hawlifyned yno, ond eto ni ddefnyddiodd ei allu 
a'i awdurdod, eithr mewn ymostyngiad i drefn 
ac ewyllys ei Dad nefol, yr hwn oedd mor fodd- 
lawn i'w dderbyn ag oedd efei fyned; a'r hwn 
oedd yn cydweithredu ag ef yn yr amgylchiad. 

Bod Crist wedi esgyn i'r nef sydd sicr, yn 1. 
Oddiwrth dystiolaeth eglur a phendant yr ys- 


gael ei gymeryd i fyny, ac esgyn i'r nef. 


grythyrau santaidd, Eph. iv. 10; Heb. 1x. 24. 
2. Oddiwrth dystiolaeth angylion santaidd a da, 
Act.i. ll. 3. Oddiwrth dystiolaeth y rhai 
oeddynt gydag ef pan esgynodd, ac a'i gwelsant 
ef a'u llygaid yn esgyn. Cymharer Act.i.9—11; 
ag Act. ii. 23—36. 4. Oddiwrth dystiolaeth 
Stephan, Paul, ac Ioan, y rhai a'i gwelsant ef 
wedi iddo esgyn, Act. vii. 05,56; ix. 4; 1 Cor, 
xv.8; Dat.i.9—18. 5. Oddiwrth ddisgyniad 
yr Ysbryd Glan ar yr apostolion ar ddydd y 
Pentecost, yn nghyd a'r gwyrthiau a gyflawn- 
asant hwy mewn canlyniad i hyny, Ioan vii. 14; 
Act. ii. 33... Mewn gair, y mae yr un pethau ag 
sydd yn profi gwirionedd adgyfodiad Crist oddi- 
wrth y meirw, yn profi hefyd wirionedd ei es- 
gyniad i'r nef; oblegyd y mae cysylltiad agos 
rhwng y naill a'r llall a'u gilydd; ac yr oedd 
yr apostolion, wrth ddwyn eu tystiolaeth i wir- 
ionedd y naill, o angenrheidrwydd yn tystiol- 
aethu gwirionedd y llall. Er mwyn esgyn yr 
adgyfododd Crist; ac os ydyw wedi esgyn, rhaid 
ei fod wedi adgyfodi. 6. Oddiwrth barhad a 
llwyddiant y weinidogaeth Gristionogol yn y 
byd. Eph.iv, 8—13. 

Gyda golwg ar amgylchiadau a dull esgyniad 
Crist, gellir sylwi y pethaucanlynol; yn 1. Mai 
yn mhen deugain niwrnod wedi iddo adgyfodi 
yr esgynodd efe, Act. i. 3. Arosodd cyhyd ar y 
ddaear i'r dyben i roddi prawf digonol o wirion- 
edd ei adgyfodiad; i addysgu ei ddysgyblion 
yn y pethau a berthynenti deyrnas Dduw, ac i 
adnewyddu eu comisiwn i bregethu yr efengyl, 
Act.i. 2—8; Marc xvi. 15. 2. Mai oddiar fy- 
nydd yr Olewydd, yn agos i Bethania, yr esgyn- 
odd efe, Act. 1. 12; Luc xxiv. 50, 51. Ar fy- 
nydd yr Olewydd y byddai Crist yn fynych yn 
cyfrinachu a'i Dad, yn ei fywyd ar y ddaear, 
Luc xxii. 39; ac ar ran o hwn. y bu. efe mewn 
ymdrech meddwl, yn gweddio yn ddyfalach, ac 
yn chwysu megys dafnau gwaed y noswaith y 
cafodd ei fradychu a'i ddal, Luc xxii. 39, 44. 
Oddiar hwn gan hyny yr oedd yn gweddu iddo 
Trwy 
ac yn nyffryn gostyngiad y mae y ífordd i ddyr- 
chafiad. 3. Mai tra yr oedd yn ymddyddan a'i 
ddysgyblion yn nghylch y pethau a berthynent 
i deyrnas nefoedd, a thra yr oedd yn y weithred 
o'u bendithio, y cafodd ei gymeryd oddiwrthynt 
i'r nef, Act. i, 3—9; Luc xxiv. 50—53. Yr 
oedd mewn agwedd a chyda gwaith nefolaidd 
pan yr aeth i'r nef. Hyfryd fyddai i ninau gael 
myned yno yn yr un agwedd, ac oddiwrth yr 
un gwaìth. 4. iddo fyned yno yn bersonol a 
sylweddol, Act. i. 9, 10; Heb. ix. 24. Nid 
trwy ddirprwy yr esgynodd, nac ychwaith mewn 
meddwl ac ymddangosiad; eithr yn bersonol a 
gwirioneddol. 5. Iddo esgyn mewn modd gwel- 
edig, yn ngwydd ei ddysgyblion, Act.i. 10, 11. 
6. Iddo esgyn yn ddisymwth oddiwrthynt, pryd 
nad oeddynt yn dysgwyl dim am y fath beth, 
Luc xxiv. 51. Mynych y mae y mwynhad o'r 
cysuron melusaf yn diflanu yn annysgwyliadwy 
yma. 7. Iddo esgyn yn ogoneddus, Act.i.9; 
yn orfoleddus, Ps. xxiv. 7—10; ac yn fuddug- 
oliaethus, Eph. iv. 8.. 8. Iddo esgyn fel person 
cyhoeddus, yn enw a thros ei bobl, Eph. ii. 
o Heb yi 20, 

Yr oedd esgyniad Crist yn angenrheidiol, yn 


ESP 


411 


ESP 


1. Er cyflawni y proffwydoliaethau, Ps. xxiv, 
T—10; lxviii. 18... 2. Er sylweddoli y cysgod- 
au, Heb. ix. 1—12. 3. Er gwirio ei ddywed- 
iadau ei hun, Ioan xiv. 2; xx. 17. 4. Ŵr go- 
soneddu Crist fel cyfryngwr, Luc xxiv. 26. 5. 
lr cyfraniad doniau cyffredinol ac anghyffredin- 
ol yr Ysbryd i ddynion, Ps. lxviii. 18; Eph. iv. 
8—13. 6. Er parotoi lle i'w bobl, loan xiv. 2. 
7. Er eiriol drostynt, Heb, vii. 25; ix. 24; 
1 Ioanii. 1. 8. Er buddugoliaethu ar ei elyn- 
ion, Ps. cx. 1,2; Eph.i. 20—22; iv. 8. 9. Er 
perffeithio gwaith y prynedigaeth, Ioan xvii. 2; 
Eph.iv.10; 1 Pedriii 28. 

Cedwir Iau y Dyrchafael yn wyl, er coffadwr- 
iaeth am esgyniad Crist i'r nef, yn cglwys Rhu- 
fain, eglwys wladol Lloegr, &c. Rhoddir hanes 


yr wyl hon yn ei lle priodol, dan erthygl au y 


Dyrchafael, yn y gwaith hwn. 
afiad, Orist. 

ESPONIAD, (Llad. ewpositio,) eglurhad, 
agoriad, neu aralleiriad; yn cynwys nodiadau 

eglurhaol, beirniadol, addysgiadol, ac ymarferol, 
' ary Beibli gyd, neu ar ryw ran neu ranau o hono. 
Yn mherthynas i ddefnyddioldeb esponiad, 
'nid oes angen dywedyd dim, gan fod hyny yn 
: adnabyddus i bob darllenydd ystyriol a myfyr- 
gar, er fod rhai dynion anwybodus a hunanol 
— yn diystyru pob cynhorthwy o'r fath a gynhygir 
.iddynt. Yr oedd bzra a'i gynhorthwywyr gynt 
““ yn darllen yn eglur yn y llyfr, yn nghyfraith 
Duw, gan osod allan y synwyr, fel y deallent 
wrth ddarllen,” Neh. viii. 6, /, 8. Crist hefyd 
a esponiodd i'r ddau ddysgybl oeddynt yn my- 
ned tuag Emmaus, yn yr holl ysgrythyvau, y 
pethau am dano ei hun, Luc xxiv. 27. Ond er 
| mor fuddiol ac angenrheidiol yw esponiad i bob 
dyn ymofyngar am wybodaeth, ac awyddus am 
ddealÌ meddwl Duw, y mae yn agored i gael ei 
gamddefnyddio, trwy ymorphwys arno fel peth 
sicr ac anffaeledig, a thrwy ei wneuthur yn ach- 
les i ddiogi a segurdod. Dylid ei dderbyn a'i 
ddefnyddio yn ddiolchgar, fel cynhorthwy i 
ddeall yr ysgrythyrau ; ond niddylid ymorphwys 
arno, gan nad pa mor rhagorol y dygwyddo fod, 
fel gwaith anffaeledig, na'i ystyricd yn hebgor 
ymchwil bersonol o'n tu ein hunain. 

Gyda golwg ar esponiad, gellir sylwi fod 
Henry, Poole, Gill, Brown, Scott, Samuel ac 
Adam Clarke, wedi ysgrifenu yn helueth ar y 
Beibli gyd; a Burkitt, Guise, Doddridge, Beza, 
Wolfius, Bengelius, Hammond, Whitby, Wesley, 
Lewis, Phillips, ac eraill, ar yr holl Destament 
Newydd. Gyda golwg ar ranau neillduol, gellir 
sylwii Ainsworth ysgrifenu ar Bum Llyfr Mo- 
ses, y Psalmau, a Chaniad Solomon; Patrick; 
ar y Llyfrau Hanesiol; Lightfoot ar y Pedwar 
Efengylwr, yr Actau, a'r Llythyr I.at y Cor- 
inthiaid; Calfin ar Bum Llyfr Moses, Josua, 
Job, y Psalmau, y Proffwydi, yr Efengylwyr; 
yr Actau, a'r Epistolau; Lowth ar y Proffwydi; 
Pocock ar y Proffwydi bach; Lock ar Epistolau 
Paul; Hutcheson ar y Proífiwydi bach; New- 
come ar Ezeciel a'r Proffwydi bach; Macknight 
ar Gysondeb y Pedair Efengyl, ac ar yr Epistol- 
au; a Blomfield ar yr holl Destament Newydd, 
oddigerth Datguddiad Ioan, 

Heblaw y rhai uchod y mae amryw awdwyr 
wedi ysgrifenu'n odidog a helaeth ar lyfrau 


Edrych yrch. 


neillduol. Yn mhlith eraill gellir nodi Mac- 
gowen, a Lawson, ar Ruth; Caryl, Hutchinson, 
Goode, Chapellow, Heath, Peter, Stock, Jones, 
a Fry, ar Job; Mollerius, Hammond, Amesius, 
Dickson, a Horne, ar yr holl Psalmau; Morris- 
on, Hildersham, Decoetlogou, Greenham, Man- 
ton, Owen, Luther, a Horton, ar Psalmau neill- 
duol; Mayer, Taylor, Trapp, Geier, Case, ar y 
Diarebion; Broughton a Jermyn, ar lyfr y 
Pregethwr; Foliot, Mercier, Sanchez, Bossuet, 
Cocceius, James, Ainsworth, Durham, Hall, 
Patrick, Dove, Trapp, Jackson, Collings, Gill, 
Percy, Harmer, Durell, Jones, ac yn neillduol 
Williams, ar Ganiad Solomon ; Vitŵinga, Lowth, 
M'Cnllock, ar Asay; Blayney, ar Jeremiah; 
Gre nhill a Newcome, ar Feciel; Willet a Syr 
Isaac Newton, ar Daniel; Burroughs a Horsley, 
ar /Tosea; Mayer a Trapp, ar yr Actau ; Wilson, 
Parr, a Turner, ar y /tAufeiniaid; Luther, Fer- 
gusson, a Perkins, ar y Galatiaid; Fergusson a 
Goodwin, ar yr .Ephesiaid; Byfield, Davenant, 
ac Elton, ar y Colosiaid ; Taylor, ar Ti(us; Owen 
a Maclean, ar yr J/ebreaid; Manton, ar Jago; 
Leighton a Bayfield, ar pistol. Cyntaf Pedr; 
Adam ar Al pistol Pedr; Hardy ar Lythyr 
Cyntaf Ioan; a Hawkins ar gy rê; Jenkins, 
Manton, ac Otes, ar Judas; Mede, Danbuz, 
Byichtman, Peganius, Waple, Robertston, Vit- 
4inga, Pyle, Goodwin, Lowman, Syr Isaac 
Newton, Durham, Cradock, H. Moore, Newton, 
Dr. Pryce, Johnston, Woodhouse, Jones, Fuller, 
ac Evans, ar y Datguddiad. 

Hawdd fuasai ychwanegu amryw enwau at y 
llechres uchod, ond gan na fyddai hyny yn ateb 
ond ychydig ddyben, cawn derfynu yr erthygl 
hwn, yn ngeiriau y Dr. Doddridge, gan sylwi fod 
Jacobi Flsner, Observat, Sacare; Alberti, Obseru. 
Philalog.; Lamberti, Bos, Observat. Esercitat. 
Fortuila Sacra, yn nghyd â gweithion rhagddy- 
wededig Wolíius, a Raphelius, yn llyfrau tra def- 
nyddiol, nid yn unig i sicrhau ystyr amrywiol 
eiriau a brawddegau yn ysgrifeniadau yr apos- 
toliop, ond hefyd i gynhysgaeddu myfyrwyr 
ieuainc â'r dull goreu ì ddysgu awduron Groeg- 
aidd profedig. 

ESPONIO, agor, egluro, neu osod allan syn- 
wyr yr ysgrythyrau santeidd, yn rheolaidd a 
chysylltiadol. Y mae esponio a phregethu yn 
ddau orchwyl gwahanol; y blaenaf yn cynwys 
gosod allan synwyr llythyrenol a chysylltiadol 
yr adnod, ncu yr adnodau dan sylw, a'r olaf, 
ystyriaeth ac ymdriniaeth a'r gwirionedd arben- 
ig cynhwysedig yn y testyn tan sylw, yn ei gys- 
ylltiad â ffydd, ymarferiad, teimladau, a profiad 

gwrandawyr. Íigluro yr ysgrythyr yn gys- 
ylltiadol a llythyrenol yw esponio; ond trin y 
mater cynhwysedig yn y testyn, mewn ffordd 
athrawiaethol, addysgiadol, neu ymarferol, yw 
pregethu, Gellir esponio heb bregethu, er nad 
ellir pregethu yn addas a defnyddiol heb esponio. 
Y mae esponio yn ddefnyddiol i'r pregethwr a'r 
gwrandawyr, er helaethu eu dealltwriaeth yn yr 
ysgrythyrau yn gyffredinol, a'u gwneuthur yn 
fwy cynelìn â hwynt; ond pregethu yn fwy defn- 
yddiol i argyhoeddi yr anystyriol, dychwelyd 
yr annychweledig, dihuno y difraw, cysuro yr 
anghysurus, a chadarnhau y llesg. Dylai y 
naill, eyn belled y byddo yn alluadwy, gydfyned 


ESS 


412 


ETH 


a'r llall bob amser. ) y 
Alban, ac amryw o_ weinidogion ymneillduedig 
Lloegr, yn yr arferiad o esponio, yn gystal a 
phregethu, yn Sabbothol ac wythnosol, i bobl 
eu gofal. Diameu mai arferiad dda ydyw; ac 
er fod rhai yn dra gwrthwynebol iddi, eto sylwir, 
ei bod yn cael cymeradwyaeth gyffredinol yn y 
lleoedd hyny ag y mae y gorchwyl yn cael ei 
gyflawni mewn modd doeth ac adeiladol. An- 
oethineb ac anfedrusrwydd yr esponwyr, yw y 
prif achosion bob amser, na byddai yr arferiad 
yn dderbyniol a chymeradwy lle yr arferir hi. 
ESSENIAID, hen blaid Iuddewig, y rhai yn 
gyffelyb i'r Saduceaid, a wadent Adgyfodiad y 
corff; ond a addefent anfarwoldeb yr enaid. 
Honent nad oes gwobr a chosb yn dal perthyn- 


as eithr yn unig a'r enaid; ac ystyrient y corff | 
fel cryglwyth o ddefnydd adwythig, a charchar | 


yr ysbryd anfarwol. Y rhan amlaf o honynt a 
ystyrient gyfreithiau Moses fel cysawd allegawl 
o wirionedd ysbrydol a chyfrinol, ac a ymwrth- 


odent â phob parch i'r llythyren allanol wrth eu 


hesponio. Prif nodweddiadau cymeriad y blaid 
hon oeddynt sobrwydd, cymedroldeb, heddych- 
lonrwydd, cariad at neillduedd, a hollol gyd- 
gyfranogiad meddiant. Talent y parch goruch- 
elaf i orchymynion y gyfraith foesol; eithr 
dibrisient y rhai seremoniol, oddigerth y rhai 
hyny a olygent lanweithder personol, santeidd- 
iad y Sabbath, a thaliad anrheg flynyddol i'r 
deml yn Jerusalem. Yn gyffredin yr oeddynt 


yn byw mewn cyflwr o weddwdod, a mabwys- | 


iadent blant dynion eraill i'r dyben i'w meithrin 
yn eu hegwyddoriona'u harferion eu hunain Er 
eu bod yn gyffredinol yn groes i hob llwon, eto 
rhwyment eu holl egwyddoriaid, trwy yr addun- 
edau difrifolaf, i gyflawni dyledswyddau crefydd, 
uniondeb, ffyddlondeb, a gweddeidd-dra; i ddir- 
gelu dirgelion y frawdoliaeth, i gadw llyfrau eu 
haddysgwyr, ac i goffhau enwau yr angylion yn 
ofalus. 

Y mae Philo yn crybwyll am ddau ddosbarth 
o Esseniaid; un yn canlyn sefydliad ymarferol, 
a'r llall, athrawiaethol. Yr olaf, y rhai a gyf- 
enwid Therapentiaid, a osodent eu holl dded- 
wyddwch mewn ystyriaeth o'r natur ddwyfol. 
Gan ymddidoli yn hollol oddiwrth achosion 
bydol, trosglwyddent eu meddianau i'w perthyn- 
asau a'u cyfeillion, ac encilienti leoedd unig, 
gan ymroddi yn hollol i fywyd crefyddol. Y 
brif gymdeithas o'r natur hon a ffurfiwyd yn 
gyfagos i Alvxandria, lle y cyfaneddent yn agos 
i'w gilydd mewn bwthynod gwahanol, yn mhob 
un o'r rhai yr oedd ystafelloedd cysegredig per- 
thynol iddo eihun, i ba rai yr ymgyrchaì y trig- 
olion er mwyn duwioldeb, 

Y mae Philo yn rhifo Esseniaid ei amser ef 
yn nghylch 4000; ac y mae Pliny yn crybwyll 
fod eu prif orsaf yn agos i Engedi, 40 milltir o 
Jerusalem; eithr nad oeddynt byth yn presenoli 
eu hunain yno ar y gwyliau, nac yn offrymu 
aberthu. Yr oeddynt yn dilyn amaethyddiaeth, 
neu yn cadw gwinllanoedd; eithr nid ymarfer- 
ent â'r llawgelfyddydau; yn neillduol ymwrth- 
odent a'r gwaith o wneyd arfau rhyfel. Ni 
chrybwyllir am danynt yn y Testament Newydd ; 
eithr tybir i Ioan Fedyddiwr gael ei ddwyn i fyny 
yn eu mysg. 


Y mae gweinidcnion yr | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ETHNOPHRONIAID, (o s£9voc, cenedlddyn, 
aeu bagan, â gpov€o, synìo, meu farnu,) plaid 
hereticaidd yn y seithfed ganrif, y rhai a gysyllt- 
ent wagddefodau paganiaeth â chrefydd Crist, 
yr hon a broffesent. Y mae yn eglur fod eglwys 
Rhufain yn euog i raddau helaeth ohyn. Ar 
yr egwyddor hon y gweithredodd y Jesuitiaid 
yn China, pan yr aethant yn genhadon yno; 
canys aethant yn haner paganiaid, er mwyn enill 
y paganiaid yn haner Cristionogion. 

ETHOL, neillduo neu ddewis personau neu 
bethau, o fysg eraill, ì ddybenion arbenig: megys 
yn 1. I fwynhau breintiau crefyddol neu wladol, 


| Deut.vii. 6. 2. I swyddau gwladol neu eglwysig, 


Ioan vi. 70; 1 Sam. x. 24. 2. I wynfyd a 
bywyd tragywyddol, 2 Thes. ii. 13. 

Y mae ethol neu ddewis, yn 1. Yn rhagdybied 
rhyddid ewyllys yn y dewiswr, gan fod trais a 
gorthrech yn hollol anghytunol â dewisiad, yr 
hwn nis gall hanfodi oddieithr ei fod yn wirfoddol. 
2. Bod gan yr etholydd ryw ddyben arbenig 
mewn golwg wrth ethol, er mwyn yr hwn y 
mae yn gwneuthur y dewisiad. 3. Bod y person- 
au neu y pethau a etholir yn cael eu hystyried 
bob amser yn ddyoddefol yn y weithred o ethol, 
a'u bod yn hollol, cyn belled y mae hono yn 
cyrhaedd, wrth ewyllys yr hwn sy yn ethol. 

Gwrthwyneb ethol yw gadael, ac nìd gwrthod : 
canys y mae gwrthod o angenrheidrwydd yn 
rhagdybied cynhygiad gweithredol neu rinwedd- 
ol, yr hyn nid yw ethol yn eì ragolygu. Gweith- 
red bendant yw ethol; ond gweithred nacïol yn 
unig yw gadael; ac yn y cysylltiad tan sylw, 
nid yw amgen peidio a gwneyd dim, gan nad yw 
na mwy na llai na pAeidio ag ethol. Dengys hyn 
mor ddisail y cyferbynir gwrthodedigaeth i 
etholedigaeth. 

ETHOLEDIG, (e/hol,) yr hwn, neu yr hyn a 
etholwyd, 2 Ioan 13; Diar. viii. 10. 

Un o deitlau lluosog yr Arglwydd Iesu Grist, 
yw etholedig Duw, Esay xlii. 1; Luc. xxiii. 25; 
1 Pedrii. 4. “Gelwir ef felly, (medd y penog 


| Edwards,) gyda golwg ar ei ddwy natur. Gyda 


golwg ar ei natur ddwyfol, cafodd ei ethol gan 
Dduw, nid er chwanegiad at eì ogoniant hanfod- 
ol a'i wir ddedwyddwch, y rhai oeddynt anfeidr- 


| 0Ì, ond er amlypgi d helaethach o'i ogoniant. Fel 


dyn etholwyd ef gan Dduw, i raddau helaeth- 
ach o ogoniant a dedwyddwch na neb o'i gread- 
uriaid. Fel Duw-dyn cafodd ei ethol gan Dduw 
i fod yn gyfryngwr rhyngddo a dynion, ac yn 
ben yr holl greadigaeth etholedig. Gyda golwg 
ar ei natur ddwyfol, ei deilyngdod oedd sail ei 
ddewisiad ; canys o herwydd eì deilyngdod, rhag- 
oriaeth, a'i anfeidrol hawddgarwch yn ngolwg 
Duw, yn nghyd a'i berffeith addasrwydd i'r 
gwaith y dewiswyd ef iddo gan Dduw, yr ethol- 
wyd ef; ond gyda golwg ar ei natur ddynol, ei 
etholiad oedd sail ei deilyngdod ; canys yr oedd 
yn rhad a phenarglwyddiaethol, ac nid mewn 


| canlyniad ìi unrhyw haeddiant neu deilyngdod. 


Yr oedd Duw wedi penderfynu dyrchafu un o'i 
greaduriaid i undeb a chymundeb personol ag ef 
ei hun, a chwedi bwriadu ei gynhysgaeddu â 
gogoniant hollol gyfaddas i'r cyfryw godiad; a 


| hyny er mwyn eì fod yn ben yr holl greaduriaid 


etholedig, fel yr unid hwy a Duw, ac y cawsent 
eu gogoneddu ynddo. Y mae penarglwyddiaeth 


ETH 413 ETH 
Duw yn ymddangos mewn amryw ffyrdd yn | mwynhau. Nid oes achos i neb sydd a'r efengyl 


etholiad y dyn Iesu; megys yn 1. Yn ei waith 
yn dewis iddo fod o'r hil ddynol, ac nid o'r ang- 
ylion, y rhai ydynt uwch na dyn yn nhafol bod- 
oliaeth. 2. Yn ei waith yn dewis iddo hanu o 
greaduriaid syrthiedig, gelynol, gwrthryfelgar, 
halogedig a thruenus. 3. Yn newisiad y genedl, 
y teulu, a'r person arbenig, (sef Mair,) yr han- 
odd o honynt, yn hytrach na rhyw rai eraill. 4. 
Yn nyogeliad ei natur rhag llwgr moesol, er 
iddo hanu o gyff llygredig. Rhyddid oddiwrth 
bechod ynddo ef, yn gystal ag eraill, ydoedd 
ffrwyth rhad, penarglwyddiaethol gariad, ac 
ewyllys da Duw.” Nis gellir nodi allan un 
achos digonol arall o santeiddrwydd creadigol. 
Pob da o'r creawdwr, sydd wirionedd sylfaenol 
anwadadwy. See Edwards's Miscellaneous Re- 
marks, chap. iìì., sect. 30, 31. 

Gellir sylwi yn mhellach. fod y cyfenwad 
etholedig yn cael ei gymhwyso, yn 1. At angyl- 
ion a dynion gn gynulliadol, i'r dyben i'w gwa- 
haniaethu oddiwrth eraill o'r un rhywogaeth, 
nad ydynt wedi eu hanrhydeddu a'u bendithio 
a'r unrhyw ffafrau arbenig ag a feddianir gan- 
ddynt hwy, 1 Tim.v. 21; Esa. xlv. 4; 1 Pedr 
ii. 9; Dat. xvii. 14.. 2. At bersonau arbenig, 
yn unigol a phersonol, i'r dyben i ddynodi swydd, 
Ps. cy. 23; Act.ix. 15. 

ETHOLEDIGAETH, (etholedig,) yn gyffred- 
$nol, a arwydda ddewisiad neu neillduad person- 
au neu bethau, o fysg eraill, mewn modd gweith- 
redol, ìi ddybenion neu swyddau arbenig. Hyn 
yw arwyddocad cyntefig a phriodol y gair; ac 
yn yr ystyr hon y mae i'w ddeall pan y dywedir, 
“ Gwybyddwch i'r Arglwydd neillduo y duw- 
iol iddo ei hun,” Ps. iv. 3. “Pe byddech o'r 
byd, y byd a garai yr eiddo; ond oblegyd 
nad ydych o'r byd, eithr $ mi eich dewis allan 
o'r byd, am hyny y mae y byd yn eich cas- 
au chwi,” Ioan xv. 19. Yn nmeilduol, wrth 
etholedigaeth y golygir, y gangen ogoneddus 
hono o arfaeth Duw, (Edr. 4rfaelh Duw,) ag 
sydd yn cynwys eì fwriad grasol a dinewid, i 
wneyd tyrfa ddirifedi o hil Adda syrthiedig yn 
santaidd a dedwydd, trwy gyfryngdod Crist. 

I 1agflaenu gwrthddadleuon, sylwer yn 1. Nad 
neìllduad cenhedloedd, neu wledydd, t fwynhau 
breintiau crefyddol, a_ chyfryngau iechydwriaeth, 
a olygir wrth yr etholedigaeth dan sylw. Nid 
oes un wlad na ehenedl ar y ddaear, wedi bod 
nac yn bod, am yr hon y gellir dywedyd yr hyn 
y mae y Beibl yn ei ddywcdyd am ddeiliaid 
etholedigaeth gras; sef, ““ Mai y rhai a raglun- 
iodd efe, y rhai hyny hefyd a alwodd efe; a'r 
rhai a alwodd efe, y rhai hyny hefyd a gyfiawn- 
haodd efe; a'r rhaì a gyfiawnhaodd efe, y rhai 
hyny hefyd a ogoneddodd efe,” Rhuf. viii. 30. 
Pa wlad na chenedl a gyfiawnhaodd ac a ogon- 
eddodd Duw erioed? Gwnaeth hyn a pherson- 
au neillduol, ond nid â thrigolion un wlad, na 
chenedl neillduol fely cyfryw. Heblaw hyny, 
pe na buasai mwy mewn golwg wrth etholedig- 
aeth na dewisiad i freintiau, ni fuasai raid i Pedr 
orchymyn i'r dyeithriaid yr ysgrifenodd atynt, 
“ I roddi cwbl ddiwydrwydd i wneuthur eu galw- 
edigaeth a'u hetholedigaeth yn sicr,” 2 Pedri. 
10; gan fod y breintiau yn eu meddiant, yn 
sicrwydd digonol eu bod wedi eu hethol i'w 

3F 


ganddo bryderu na etholwyd ac na alwyd ef i'w 
darllen, ei gwrando, &c.; canys y mae ei bod 
ganddo yn brawf digonol o hyny; ac nid oes 
angen iddo fod yn ddiwyd i wneyd hyny allan, 
gan y gall y mwyaf hurt ganfod hyny ar un 
olwg. 2. Nad neillduad dynion 4 swyddau eg- 
lwysig a feddylir wrthi ychwaith. Nid swydd- 
ogion eglwysig, ond Cristionogion cyffredin sydd 
yn cael eu cyfarch yn Rhuf. viii. 28—30; Eph. 
i. 3—6; 1 Thes.i. 4,5; 2Thes.ii. 3, 14; 1 
Pedri.1,2; 2 Pedr i.10. 3. Nad neillduad 
gweithredol eì deiliaid oddiwrth eraill, a olygir 
wrthi. Ymddengys hyn oddiwrth yr ystyriaeth 
ei bod o'r dechreuad, a chyn seiliad gy byd, 2 
Thes.ii. 13; Eph. i.4. Nid oedd deiliaid ethol- 
edigaeth gras mewn bod o'r dechreuad, na chyn 
seiliad y byd; ac o ganlyniad nis gallesid eu 
neillduo yn weithredol cyn eu bod, mwy na'u 
galw, eu haileni, eu cyfiawnhau, a'u gogoneddu. 
4. Nad yw etholedigaeth gras amgen bwriad tra- 
gywyddol ac amghyfnewidiol Duw i gadw torf 
ddirif o hil Adda syrthiedig, i fywyd tragywyddol, 
rwy yr Arglwydd Iesu Grist, Eph.i.ll. Ar 
un llaw, nid yw yn gweithredol gadw neb, gan 
nad ydyw ynddi ei hun ond bwriad i gadw ; a 
bod ei deiliaid oll yn yr un cyflwr wrth natur, 
ag eraill, Eph.ii. 1, 2, 6; Tit.iii. 3. Ar y llaw 
arall, nid. ydyw yn damnio, nac yn achos o 
ddamnio neb, gan mai bwriad i gadw yn unig 
ydyw; ac nad oes a fyno mewn un modd â choll- 
edigaeth neb, eithr yn unig â chadwedigaeth y 
rhai oll a gedwir... Megys nad ydyw cadwedig- 
aeth rhai yn achosi colledigaeth eraill; felly 
hefyd, nid yw bwriad i gadw rhai yn effeithio 
dim ar golledigaeth eraill. Os nad yw gwneyd 
lles i rai yn niweidio eraill, nid yw bwriadu hyny 
yn gwneuthur un niwaid iddynt ychwaith. 5. 
Nad ydyw yn gynhwysedig mewn bwriad cyffred- 
inol â gadw pawb a gredant, heb benderfynu yn 
neillduol a fydd i neb gredu neu beidio; neu mewn 
geniau erail, heb benderfynu pwy a_ gredant. 
Gudael.y peth i ddamwain gibddall fuasaihyny; 
ac ni buasai y cyfryw fwriad yn deilwng o Dduw, 
nac yn well na bod heb yr un; gan nad oes neb 
yn credu, ac na chredodd neb heb ddwyfol ddy- 
lanwad, Ioan vi. 44; ac nad yw Duw yn gweith- 
redu dim ond yr: ol rhagfwriad penderfynol, Eph. 
i. 11, “ Os penderfynodd Duw erioed y buasai 
rhai o ddynolryw yn sicr yn gadwedig, ac os na 
ddarfu iddo adael yn hollol anmhenderfynedig 
pa un a fuasai byth gymaint ag un enaid o_ holl 
ddynolryw yn credu yn Nghrist, rhaid yw iddo 
benderfynu y buasai rhyw bersonau neillduol 
yn sicr yn credu ynddo. Canys sicr yw, os darfu 
iddo adael yn anmhendorfynedig gyda golwg ar 
y person hwn ac arall, pa un a fyddai iddo byth 
gredu neu beidio, ac felly yr un modd gyda go- 
lwg ar bob person neillduol yn y byd; yna nid 
oes un angenrheidrwydd yn cyfodi oddiwrth un- 
rhyw benderfyniad o eiddo Duw, pa un a fydd 
i'r person hwn neu y person arall, nac un person 
neillduol yn y byd, gael ei gadw trwy Grist, Ar 
y cyfryw dyb, er i Dduw anfon ei Fab i'r byd,, 
eto gadawyd y peth yn hollol anmhenderfynedig 
ganddo, pa un a fyddai cymaint ag un dyn î gael 
eì waredu trwyddo ai peidio; ac felly wedi yr 
holl drafferth yn nghylch genedigaeth, marwgl. 


ETH 


414 


ETH . 


aeth, adgyfodiad, esgyniad, ac eisteddiad Crist 
ar ddeheulaw Duw, yr oedd yn hollol ansicr a 
fyddai iddo gadw cymaint ag un enaid, ac a fydd- 
ai iddo gael teyrnas gyfryngol neu beidio.” 
Gwel Edwards's Miscellaneons Remarks, chap. 
iìi., sect, 28. 6. Nad penderfyniad Duw î gadw 
rhifedi neillduol o ddynion î fywyd tragywyddol, 
mewn modd hollol. annybynob ar foddion a chyf- 
ryngau, yw etholedigaeth gras. Pan yr honir bod 
y dyben ym anffaeledig sicr, y mae y moddion 
angenrheidiol i'w ddwyn oddiamgylch yn cael 
eu golygu. A oedd Duw wedi penderfynu fod 
cnwd o yd eleni ar y maes a'r maes? 
ddiau ; ond nid yn annybynol ar ymdrechiadau 
yr amaethwr, a rhinweddau meithrinol yr haul, 
yr awyr, y gwlith, a'r gwlaw. A ddarfu iddo 
benderfynu i bersonau neillduol gyrhaedd oed- 
rana maintioli arbenig? Do, yn ddiamheuol; 
ond nid yn annybynol ar fagwraeth, lluniaeth, 
ac ymgeledd. A benderfynodd efe i ryw ber- 
sonau arbenig ragori ar eraill mewn gwybodaeth 
a dysgeidiaeth? Do, yn sicr; canys ni ddy- 
gwydd dim heb yr Arglwydd. _ Ond eto, nid yd- 
ym i ddychymygu i'r cyfryw benderfyniad gael 
ei wneuthur yn annybynol ar lafur y personau 
eu hunain, yn nghyd a'r addysgiadau a'r offer- 
ynau angenrheidiol er eigyflawni. Yr un modd 
y mae pethau yn sefyll yn ysbrydol ac yn natur- 
iol. A benderfynodd Duw, er tragywyddol- 
deb, achub tyrfa na ddichon neb ei rhifo, o hil 
Adda syrthiedig? Do, yn ddiau, yn ol tystiol- 
aeth gair y gwirionedd. Ond eto, nid ydym i 
feddwl iddo wneyd hyny, mwy na'r pethau rhag- 
grybwylledig, mewn modd annybynol ar fodd- 
ion; sef ar enedigaeth, bywyd, marwolaeth, 
adgyfodiad, esgyniad, ac eiriolaeth Crist—gwei- 
nidogaeth rhagluniaeth—y gair ac ordinhadau 
yr efengyl—dylanwadau yr ysbryd—yn nghyd 
a'u llafur a'u hymdrech hwy eu hunain. Nid 
yw Duw, oddigerth yn unig yn achos gwyrthiau, 
yn dwyn dim oddiamgylch yn ngornchwyliaeth 
rhagluniaeth na gras, heb foddion, a ellir ei gyf- 
lawnì trwy foddion; ac y mae yn ddirmyg ar ei 
gymeriad fel bôd anfeidrol ddoeth, i dybio iddo, 
er tragywyddoldeb, benderfynu dim yn anny- 
bynol ar foddion; sef heb sefydlu ar yrun pryd, 
y cyfryngau trwy y rhai yr oedd y penderfyniad 
iddyfod ìi ben. Dengys hyn mor lleied o syl- 
faen sydd i'r dychymyg, “ Y cedwir dyn er pob 
peth, os yw yn un o'r etholedigion, gwnaed a 
fyno, neu beidied a gwneuthur dim.” “ Onid 
edifarhewch, chwi a ddyfethir oll yn yr un 
modd,” Luc xiii. 3; ac, “Oni chredwch mai 
myfi yw efe, chwi a fyddwch feirw yn eich pech- 
odau,” Ioan viii. 24, ydynt can wired yn ysbryd- 
ol, ac mor hollol gyson ag arfaeth dragywyddol 
ac anghyfnewidiol Duw, ag yw “ Oni hauwch 
eich meusydd, ni ellwch, ac ni chewch fedi” yn 
nafurìol ; neu, ag oedd gwaith Paul yn dywedyd 
wrth y canwriad a'r milwyr, “ Onid erys y rhai 
hyn yn y llong, ni ellwch chwi fod yn gadwedig,” 
a'i ddywediad blaenorol ar yr un achlysur; sef, 
“Ni bydd colled am einioes un o honoch.” 
Edrych Act. xxvii. 22, 31. Y mae cyfraith 
anghyfnewidiol y deyrnas ddwyfol wedi gwneuth- 
ur santeiddrwydd personol yn hanfodoli fywyd 
tragywyddol, Nid yw “ Heb santeiddrwydd ni 
chaiff neb weled yr Arglwydd,” yn llai sicr nag 


Oedd yn : 


ydyw, na chaiff neb olwg arno er ei gysur, oddi- 
eithr ei fod o“ etholedigaeth gras.” Ni ddichon 
i'r etholedigion mwy nag eraill fod yn gadwedig, 
heb gariad goruchel at Dduw, galar gwirionedd- 
ol am eu holl bechodau, a ffydd ddiffuant yn yr 
Arglwydd Iesu Grist. Ni all yr etholedigion 
mwy na'r anetholedigion, fyned i mewn i deyrn- 
as nefoedd, heb addasrwydd iddi. _ Os parha dyn 
yn gyndyn a diofal—os na ddarllen y Beibl— 
os nad ymarfer un amser a moddion gras—os na 
ofala am iechydwriaeth ei enaid—os erys yn 
benderfynol heb edifarhau a chredu yr efengyl 
—os gwrthyd hyd angau fod yn un o ganlynwyr 
yr addfwyn a'r gostyngedig lesu, yna gall fod 
yn hollol sicr nad oes yn athrawiaeth etholedig- 
aeth ddim a'i ceidw; oblegyd ““Onid edifar- 
hewch, chwi a ddyfethir oll yn yr un modd,” 
Y. Nad penderfyniad 4 gadw, wedi. eì seilio ar 
ragwelediad. Duw o ffydd, edifeirwch, ac ufydd- 
dod efengylaidd yn y rhaì a gedwir, yw etholed- 
igaeth gras. Byddai cyfenwi y cyfryw bender- 
fyniad amodol yn eiholedigaeth, yn eithaf an- 
mhriodol, gan fod cysylltiad angenrheidiol rhwng 
ffydd yn Nghrist â bywyd tragywyddol. Rhaid 
yw, yn ol cyfansoddiad anghyfnewidiol Duw, 
fod y rhai a gredant yn Nghrist yn gadwedig. 
Y fath ynfydrwydd gan hyny yw son am ethol 
y cyfryw o blith eraill, er tragywyddoldeb, i 
fod yn gadwedig. Buasai etholiad y cyfryw 
i fywyd yn hollol afreidiol ac ofer, gan fod 
cyfansoddiad yr efengyl ynddo ei hun, heb ddim 
arall, yn ddigon i sicrhau eu cadwedigaeth. 
Ethol dynion i beth, yn ol cyfansoddiad grasol 
ac anghyfnewidiol yr efengyl, yr hwn sydd yn 
sicrhau “' Mai y neb a gredoa fydd cadwedig,” 
ag oedd yn annichonadwy iddo beidio a bod, 
fuasai hyny; ac o ganlyniad, etholedigaeth ofer 
adiles, annheilwng o fôd anfeidrol ddoeth, fu- 
asai y cyfryw etholedigaeth. Os dywedir nad 
ydyw etholedigaeth onid penerfyniad cyffredinol 
Duw fod y rhai oll a gredant yn gadwedig, go- 
fynir, pa reswm sydd i alw y fath benderfyniad 
anmhenodol yn etholedigaeth bersonol? Onid cy- 
mhwysiadau (gualifications,) ac nid personau, 
ydynt wrthrychau y cyfryw etholedigaeth? Ac 
onid dywedyd mewn effaith fyddai dywedyd 
felly, ì Dduw, er tragywyddoldeb, ddewis cyn- 
hysgaeddu y rhai oedd a hawl i fywyd tragy- 
wyddol, yn ol ei gyfansoddiad grasol ef ei hun, 
â bywyd tragywyddol, yn hytrach na'i roddi i'r 
rhai nad oedd ganddynt, yn ol y cyfryw gyfan- 
soddiad, un hawl nac addasrwydd iddo? Ac 
oni fyddai y cyfryw ddywediad yn eithaf ffol a 
disynwyr, gan y byddai yn cynwys i Dduw 
wneuthur yr hyn nid oedd angen na galwad am 
ei wneuthur? Heblaw hyny, y mae tybied fod 
etholedigaeth gras wedi ei seilio ar ragwelediad 
Duw o ífydd, edifeirwch, ac ufydd-dod efengyl- 
aidd, yn y rhai a gedwir ìi fywyd tragywyddol, 
yn 1. Yn fwy na lledarwyddo fod y cyfryw beth- 
au yn cymeryd lle heb ei effeithioldeb ef; yn 
groes i Eph. ii. 8,9, 10; 1 Cor.iv. 7. 2. Yn 
llwyr ddinystrio rhadlonrwydd y weithred; ac 
felly yn troi etholedigaeth gras yn etholedigaeth 
amodol; yn groesi Rhuf.ix. 10—24; 2 Tim. i. 
9. 83. Yn gwyrdroi trefn yr efengyl, gan ei fod 
yn gwneuthur yr hyn y mae y Beibl yn ei osod 
allan fel effaith, ac fel dyben blaenaf etholedig- 


ETH 


415 


ETH 


aeth, yn achos o honi, ac yn sylfaen iddi. Edr. 
Eph.i.4,11,12; 2 Thes.ii. 13, l4;âl Pedri. 
2. 4. Yn cymeryd ymaith sylfaen diolchgarwch 
i Dduw, ac yn gosod ilawr sylfaen dynol ym- 
ffrost a balchder ysbrydol; yn groes i l Cor. iv. 
-; 2 Thes.ii. 13. 8. Nad yw etholedigaeth rhai 
i fywyd tragywyddol yn cynwys nad oes digon yn 
Nghrist â eraill; nad oes galwad ar eraill ato; 
nad, oes eithaf rhyddid iddynt ddyfod. os ewyllys- 
iant; ac nad oes ganddynt alluoedd mnaturiol, fel 
yr etholedigion, i'w ddefnyddio er iechydwriaeth. 
Byddai meddwl ffordd arall yn groes i dystiol- 
aeth y gair am Grist, a'r gwaith a wnaeth dros 
bechaduriaid, Eph.iii. 8; Col.i. 19; ii. 9; Heb. 
ix.13,14; 1 Ioan i. 7; i gyffredinolrwydd a 
diragrithrwydd galwad yr efengyl, Esa. xlv. 22; 
ly Fn 253 60c Math, xi. 28, 29; Marc xvi. 
15, 16; Ioan vii. 37; Dat. xxii. 17 ; i bechadur- 
usrwydd ac anesgusodrwydd dynion am anufydd- 
hau iddi, Math. xxii. 12; Ioan xv. 22; Heb.ii. 
2, 3, 4; ac i uniondeb a chyfiawnder Duw yn eu 
condemnio a'u cosbi am beidio, Diar. i. 24—33; 
Heb. x.26—29. “' Nid oes,” medd cyhoeddydd 
argraffiad diweddaraf Geiriadur Mr. Buck, ““ond 
un peth yn rhwystro yr anetholedigion rhag 
derbyn cynhygion trugaredd, a hyny yw eu 
gelyniaeth goleddedig tuag at Dduw. Gwyddom 
fod yr ysgrythyrau yn darlunio yr hyn y mae 
dynion yn anewyllysgar i'w wneuthur, fel yn 
annichonadwy iddynt i'w gyflawni. Herwydd 
hyn dywed ein Iachawdwr, ''Ni ddichon neb 
ddyfod ataf fi, oddieithr i'r Tad yr hwn a'm han- 
fonodd ei dynu ef.” Yr hyn a olygai yn ddi- 
ameu oedd, nad all dynion ddyfod ato o herwydd 
eu bod yn anewyllysgar i ddyfod ; canys yr oedd 
newydd ddywedyd yn yrun araeth, “Ni fynwch 
ddyfod ataf fi fel y caffoch fywyd.” Y mae yn 
tybio fod anewyllysgarwch ei hun yn gwneuthur 
yn annichonadwy iddynt ddyfod. Y mae'r dull 
hwn o ddywedyd, nid yn unig yn rhedeg trwy y 
Beibl, ond hefydiyn hollol gydunol ag egwyddorion 
egluraf rheswm a synwyr cyffredin. Y mae holl 
analluogrwydd yr ametholedigon gan hyny i gyd- 
synio a thelerau yr efengyl, yn cyfodi oddiwrth 
eu hanewyllysgarwch. Eu hanalluogrwydd sydd 
o natur foesol, ae nid naturiol neu anianyddol. 
Analluogrwydd pechadurus ydyw. Nid yw yn 
gynhwysedig mewn dim ond eu drygioni gwir- 
foddol hwy eu hunain. _ Gan hyny, tra y mae yn 
addas dywedyd nad all dynion wneuthur yr hyn y 
maentyn anewyllysgari'w wneuthur, y maehefyd 
yn addas dywedyd y gallant wneuthur yr hyn y 
maent yn ewyllysio ei wneuthur. Nid ydyw 
dyweyd y gall dihiryn fod yn onest, a'r meddwyn 
fod yn sobr yn un camddywediad; canys ymae 
pob un yn gwybod y gallent fod felly pe ewyll- 
ysient.. Gan hyny nid ydyw dywedyd y gall 
dyn pechadurus fod yn santaidd, neu y dichon 
yr anetholedigion gydsynio â thelerau yr efeng- 
yl, yn cynwys un gwrthddywediad, Nid yw eu 
hanewyllysgarwch yn eu gosod dan un anallu- 
ogrwydd naturiol; a gellid un pryd ei symud 
ymaith trwy eu gwaith yn ewyllysio. Yr an- 
etholedion ydynt yn hollol mor alluog i edifar- 
hau a chredu yr efengyl ag yw yr etholedigion, 
pe byddent ond yn unig yn dueddol i hyny. Y 
maent mor alluog naturiol ìi wneuthur yr hyn 
sydd yn ei le, ag ydynt i wneuthur yr hyn sydd 


allan o'i le.. Y mae athrawiaeth etholedigaeth 
yn eu gadael hwy mewn cyflawn feddiant o'u 
galluoedd fel gweithredwyr moesol, ac mewn 
hollol ryddid i ddewis neu wrthod cynhygion 
trugaredd. Oni bai ei ddrygioni gwirfoddol, yr 
oedd Judas mor alluogi dderbyn yr efengyl a 
Phaul. Y mae yr anetholedigion yn alluog, pe 
ewyllysient, i gydsynio â thelerau yr efengyl, 
Eu dewisiad eu hunain gan hyny, ac nid arfaeth 
etholedigaeth, sydd yn eu cau allan o derynas 
nefoedd. Nid yw yr holl ddarluniadau, gan hyny, 
o athrawiaeth etholedigaeth, ag sydd yn gwadu 
gallu naturiol yr ametholedigion i gydsynio â 
chynhygion trugaredd, yn gwneyd i fyny un rhan 
o'r athrawiaeth hono, fel y mae y Beibl yn ei 
gosod hi allan.” Gwel Buck,s Theo. Dict., ed- 
ited by Dr. Henderson, article Election. 

Bod y fath beth ag etholedigaeth bersonol 
adiamodoli fywyd tragywyddol sydd amlwg, 
yn1. Oddiwrth dystiolaeth. eglur a phendant gair 
Duw, Math. xxiv. 22, 24; Act. xiii. 48; Rhuf. 
yiii. 28—30; ix. 23; xi.5,7; Eph.i.4,5; 1 
Thes, i. 4; v. 9; 2 Thes,ii.13; 2Tim.i,9; 
ìi. 10; 1 Pedri. 2. 2. Oddiwrth yr ystyriaeth 
nad oes dim da_ond sydd o Dduw, ac yn cael ei 
effeithio ganddo, naill. aì yn uniongyrchol neu yn 
anuniongyrchol, X Cor. ìv. 7; Iago i.l7. 3. 
Nad yw Duw yn gwneuthur, neu yn effeithio dim 
heb ei arfaethu yn mlaen llaw, Eph. i. 11.. Y mae 
A hollol anghyson ag anfeidrol berffeithrwydd 

uw, i dybio nad oes ganddo fwriadau a dyben- 
ion yn ei weithrediadau; neu yr hyn sydd yr 
un peth, i feddwl nad oes ganddo arfaeth na 
rhagluniaeth. Yn mha beth felly y byddai yn 
gwahaniaethu oddiwrth ddamwain gibddall, a 
difwriad, yr hon ni fedd na doethineb, gallu, na 
phriodoliaethau? Ysbryd deallgar heb gynllun 
na bwriad, sydd beth anamgyffredol; llawer 
llai y dichon yr anfeidrol berffaith Jehofa fod 
felly. Ond os bwriadodd ddm, beth a ellir ei 
ddychymygu yn fwy teilwng o'i ragluniaethiad 
na FO DN eì bobl, sef y rhai a weithredol 
gedwir? A ellir meddwliddo er tragywyddol- 
deb, fwriadu rhoddi ei Fab i ymddangos ar 
agwedd gwas, aci ddyoddef marwolaeth wara- 
dwyddus, heb unrhyw sicrwydd y cawsai neb 
eu cadw trwyddo? A ydyw efe yn cyfranu ei 
ysbryd heb wybod, neu heb fwriadu pwy a gant 
eu gweithredol gyfnewid, a phwy a gant eu ha- 
ddasu i etifeddiaeth y sain6 yn y goleuni? Yn 
sicr, os tyn efe mewn amser, oblegid iddo garu 
â chariad tragywyddol y bydd byny. 4. Y mae 
yr hyn y mae y Beibl a phrofiad yn eì ddysgu am 
gyflwr dyn wrth natur, yn hollol gau allan bob 
achos o iechydwriaeth ond cariad arfaeihol. O'r 
bru yr ydym yn halogedig, euog, ac yn elynion 
i Dduw. Y galon heb ras sydd galon gareg; 
yn hollol ddideimlad a dieffaith mewn pethau 
ysbrydol. Os yw rhai meirw mewn camweddau 
a phechodau—rhai cyndyn a ffroenuchel, yn cael 
eu gwneuthur yn ostyngedig, addfwyn, cariad- 
us, ac ufydd, i ba beth yn rhesymol y gellir 
priodoli y cyfnewidiad ond i ewyllys benar- 
glwyddiaethol yr hwn sydd yn gweithio pob 
peth yn ol cyngor ei ewyllyseihun? Osna 
ragluniwyd y cyfryw, pa fodd y daethant i gael 
eu galw, eu dychwelyd, a'u haileni ? Ymgyng- 
horwch â phrefiad y dyn da. A fydd iddo ef, 


ETH 


416 


ETH 


yn fwriadol ac arafaidd, honi dim clod iddo ei 
hun? Dilynwch ef at orsedd gras. Gwran- 
dewch ei glodydd a'i fawl yn y cyhoedd. Ym- 
ddyddenwch ag ef yn ei dymhorau dedwyddaf— 
neu pan yn dyrchafu o ddyfnder trallod —pan yn 
dychwelyd o'i wrthgiliad—neu pan ar fin tragy- 
wyddoldeb, a chwi a'i cewch yn sefydlog ar yr 
un pwnc; sef, “ Duw yw fy iechydwriaeth —fy 
adferiad o bechod a gofid sydd hollol oras.” Ie, 
bydded i chwi ei ganlyn i'r nef, ac yno, yn 
mhlith y nefolion, bydd i chwi ei glywed yn 
dyrchafu ei lef, gan ddywedyd, ““ Iddo ef y byddo 
y gogoniant, yn oes oesoedd.” Os chwiliwn yn 
dragywyddol am darddiad ac achos ein gwared- 
igaeth oddiwrth bechod, a'n dyrchafiad i ogon- 
iant, ni ellir cael un ond cariad rhagluniaethol 
Duw. 5. Nid oedd dm ond etholedigaeth a all- 
asai effeithiol ddyogelu dyben teilwng a gogonedd- 
us Duw yn iechydwriaeth dynion, sef mawl gogon- 
ianl ei ras ef. Heb etholedigaeth pa fodd y 
gallasai y fath ddyben gael ei fwriadu, a pha 
fodd y gallasai gael ei anffaeledig sicrhau? A 
ydyw yn ddichonadwy i effaith hanfodi heb 
achos cyfartal? Neu a ddichon doethineb dynol 
neu angylaidd ddychymygu rhyw achos cyfartal 
i'r cyfryw effaith ond etholedigaeth ? Ar unrhyw 
dyb arall, a oedd yn alluadwy i ddwyfol gariad, 
gras, a thrugaredd gael eu gogoneddu—eu han- 
ffaeledig ogoneddu? A oedd gogoniant y priod- 
eddau ardderchog hyn o eiddo y Jehofa, i ym- 
ddybynu ar ysgatfydd egwan? _ Neu a yw y deml 
ysbrydol i gael ei chyfansoddi o ddefnyddiau, 
rhai yn dyfod iddi o ddamwain, eraill o honynt 
eu hunain, ac eraill wedi eu dwyn o gloddfn 
natur a'u gosod i orwedd ar y sylfaen fywiol 
trwy allu dwyfol? A yw gogoniant y Creawdwr 
i ymddybynu ar ewyllysansafadwy dyn? Y mae 
y dyb yn rhy afresymol i gael ei choleddu gan 
un meddwl ystyriol am eiliad. 6. Nad oedd 
dim arall yn ddigonol î ddyogelu cyflawn ddyben 
marwolaelh Orist, ac effeithioldeb. dwyfol ddylan- 
wadau. Er rhoddi ei einioes dros y defaid, ni 
buasai dyben ei farwolaeth yn cael ei gyflawn 
ateb ynddynt heb iddo eu dwyn hefyd i'w gor- 
lan, ïe, i'r nef. Rhoddi ei einioes drostynt, a 
gadael rhyngddynt hwy eu hunain a dyfod ato 
am fywyd, fuasai gadael dyben cyflawn ei 
farwolaeth mewn ansicrwydd hollol. Rhoddi 
cymorth moddion ac anogaethau iddynt ddyfod, 
heb effeithiol dueddu eu meddyliau, ni fuasai 
fawr gwell; gan fod yn wirionedd am danynt 
hwy yn gystal ag eraill, “ nas mynant, ac oblegyd 
hyny nas gallanf ddyfod ato fel y caffont fywyd.” 
Gwnenthur hyny yw effeithiol sicrhau y dyben 
cyflawn oedd mewn golwg ganddo wrth roddi 
ei einioes ì lawr drostynt. Ônd, a ydyw Duw 
un amser yn cyfranu y cyfryw ddylanwad grasol 
heb fwriadu gwneuthur hyny ?. Dywedyd ei fod 
fyddai yn gabledd; gan y byddai hyny yn 
anghyson ag anrhydedd ei gymeriad fel bôd 
anfeidrol ddoeth. Dywedyd nad yw, yw addef 
etholedigaeth bersonol a diamodol i fywyd tra- 
gywyddol; yr hyn nid yw amgen bwriad tragy- 
. wyddol ac anghyfnewidiol Duw i gynhysgaeddu 
personau neillduol â'r cyfryw ddylanwad; ac 
hefyd i'w,barhau iddynt hyd nes eu gwneuthur 
yn berffaith santaidd a dedwydd. 7. Na byddai 
cyfamod prynedigaeth rhwng y Tad a'r Mab ond 


peu hollol ddisylwedd, ar y dyb nad yw etholed- 
igaeth yn wirionedd. _ Ar ba sylfaen arall y gell- 
ir meddwl fod yr addewid, “*O lafur ei enaid y 
gwel, ac y diwellir;” a thrachefn, “' Efe a wel 
ei had, efe a estyn ei ddyddiau, ac ewyllys yr 
Arglwydd a lwydda yn eilaw ef,” yn wirionedd ? 
Nid allasai un sicrwydd o'i chyflawniad hanfodi, 
yn annybynol ar waith y Tad, trwy ddylanwad- 
au effeithiol ei ysbryd, yn eu tynu at Grist, 
Ioan vi. 44. _ Addef hyn yw addef etholedigaeth; 
oblegyd nid yw yn gyson ag anrhydedd Duw,i 
dybied ei fod yn gwneuthur dim heb fwriadu ei 
wneuthur. 8. Gellir profi gwirionedd etholedig- 
aeth oddiwrth anghyfnewidioldeb Duw. _““ Y mae 
efe yn un, a phwy a'i try ef? Yr hyn a feddyl- 
iodd ei galon, hyny a wna efe.” Os yw yn 
achub, rhaid ei fod wedi bwriadu echub. Os 
nad yw yn achub pawb, rhaid na fwriadodd 
achub ond rhai. Rhaid ei fod erioed yn me- 
ddwl achub pob un y mae yn ei achub; hyny 
yw;, rhaid eì fod erioed wedi dewis a phenderfynu 
eu hachub, yr hyn nid yw na mwy na llai nag 
athrawiaeth etholedigaeth. 9. Gellir eí phrofi yn 
anorchfygol trwy hollwybodaeth Duw. *“ Bysbys 
i Dduw yw eì weithredoedd oll erioed.” Gan 
hyny rhaid ei fod erioed yn gwybod yn bender- 
fynol pwy a gedwir. Gwyddai eu rhifedi yn 
hollol, a gwyddai yn sicr. Gwyddai, meddaf, 
yn sicr; canys nid oes dim arall yn teilyngu yr 
enw gwybodaeth ond yr hyn sydd sicr. Nid 
gwybod pa nifer, a phwy yn debygol a fyddent 
gadwedig, yr oedd Duw; ond pwy, a pha nifer 
yn sicr. Hollol ragwybod damwain sydd an- 
nichonadwy. Gwybod pwy a all, a phwy a all 
beidio bod yn gadwedig, yw gwybod dim yn 
nghylch y mater. Gwybod yn sicr y cymer y 
peth le, ac eto gwybod yn sicr y gall beidio 
cymeryd lle, yw yr un peth ,a gwybod yn sicr, 
a bod heb wybod yn sicr ar yr un pryd; yr hyn 
sydd wrthddywediad, Rhaid caniatau gan hyny, 
fod Duw er tragywyddoldeb yn gwybod y rhif- 
edi penodol a fydd yn gadwedig; ond pa fodd 


. y gallasid gwybod hyn os nad oedd wedi ei ben- 


derfynu? Os ydoedd heb ei benderfynu, yr 
oedd yn ansicr; ac os oedd yn ansicr, nid oedd 
modd ei wybod yn sier. Bydded iun dyn, ond 
atheist, ystyried hyn yn ddiragfarn, ac efe a 
fydd dan angenrheidrwydd i gredu etholedig- 
aeth. Pa fodd y gallasai Duw wybod er tragy- 
wyddoldeb pa nifer a fyddai yn gadwedig, os 
nad oedd er tragywyddoldeb wedi penderfynu 
achub y nifer hwnw ? Yn nhragywyddoldeb nid 
oedd un bôd ond Duw ei hun. Nid oedd na 
nefoedd na daear, nac angylion na dynion. Yr 
oedd yn hanfodi ei hun. Pan yn hanfodi ei hun, 
gwyddai yn sicr pa nifer o fodau deallgar a fydd- 
ent yn hanfodi, a pha nifer a fyddent yn gadw- 
edig. Ond pa le y cafodd y cyfryw wybodaeth? 
Nid oddiwrth ryw fôd arall heblaw ei hun, canys 
nid oedd ond ei hun yn bod; ac nid oddiwrtho 
ei hun, os nad oedd wedi ffurfio y penderfyniad 
i'w cadw hwynt; canys os nad oedd wedi ffurfio 
y penderfyniad i'w cadw hwynt, ni allasai wybod 
y buasent yn gadwedig. Y mae gan hyny yn 
gwbl mor sicr, ìi Dduw benderfynu er tragy- 
wyddoldeb pwy a fyddent yn gadwedig, ag yw 
ei fod yn gwybod er tragywyddoldeb pwy a 
fyddent, “ Canys y rhaia ragwybu a raglun- 


EUP 41 


fi EUT 


iodd efe hefyd.” Ond nid yw hyn na mwy na 
llai nag arfaeth etholedigaeth. Y mae yr holl 
wrthddadleuon ag sydd yn gorwedd yn erbyn 
athrawiaeth ethdedigaeth, yn gorwedd yr un 
mor rymus yn erbyn hollwybodaeth Duw. 
Buck's Theo. Dict., article Election. Edrych 
Arfaeth Duw. 

EUDOCSIAID, cangen o'r Ariaid, yn y bed- 
waredd ganrif, a gyfenwid felly oddiwrth Eud- 
oxius, patriarch o Antioch, yr hwn, wedi marw- 
olaeth Arius, a ddaeth yn flaenor y blaid. 

EUNOMIAID, cangen arall o Ariaid hollol, 
canlynwyr Eunomius, gwr yn ol Dr. Mosheim, 
o wybodaeth helaeth a dealltwriaeth cryf. 

EUOGRWYDD, (euog,) yn briodol a ddynoda 
rwymedigaeth, neu ddarostyngedigaeth i gosb, 
gan nad pa un ai trwy drosedd personol, cyfrif- 
iad, neu gamfarniad, y byddo ei ddeiliaid wedi 
dyfod tano, neu mewn geiriau eraill, euogrwydd 
yw sefyllfa person wedi cyflawni, neu yn gyf- 
reithiol (4egally) dan, gyhuddiad, euogfarniad, 
neu gyfrifiad o fai. Y mae euogrwydd yn ber- 
sonol neu farnol. Y mae euogrwydd personol 
yn rhagdybied beiusrwydd (criminalify), ac felly 
yn cynwys drwghaeddiant, neu deilyngdod o gosb ; 
ond nid yw euogrwydd barnol (judicial,) o ang- 
enrheidrwydd, yn cynwys eithr yn unig ddros- 
tyngedigaeth i gosb yn ol trefn cyfraith. Fel 
hyn y mae yn ymddangos nad gwrthwyneb di- 
niweidrwydd yn briodol yw euogrwydd. Yn ol 
cyfraith y mae dyn naill ai yn euog neu ddieuog. 
Br ei gyhoeddi yn euog, gall fod yn ddiniwaid; 
ac er ei gyhoeddi yn ddieuog gall fod yn feius. 
Gwrthwyneb diniweidrwydd ydyw beiusrwydd ; 
yr hwn, mal ei wrthwyneb, yn sicr, nis gellir ei 
drosglwyddo. Gellir trosglwyddo euogrwydd 
o'r naill berson i'r llall, yn gystalachosb; ond ni 
ellir trosglwyddo beiusrwydd, mwy na diniweid- 
rwydd, o'r naill i'r llall. Yr ydym ni dan euog- 
rwydd pechod cyntaf Adda, mewn canlyniad i'n 

erthynas gyfamodol âg ef fel pen cyfansoddiad 

den; ond nid ydym yn bersonol euog o hono, 
neu dan ei feiusrwydd, _ Yr oedd Crist dan euog- 
rwydd ein pechodau ninau, fel ein dirprwywr, 
yn gystal a than eu cosbedigaeth; oblegyd nis 
gallasai fod dan y naill heb fod dan y llall. Yr 
eedd yn ddarostyngedig i'r gosb, yn gystal a 
thani. Cymerodd euogrwydd ein pechodau ni 
arno ei hun, yn gystal a'u cosbedigaeth; er ei 
fod yn hollol rydd oddiwrth eu beiusrwydd. 
Rhaid addef hyn, neu ynte ymwrthod âg athraw- 
iaeth dirprwyaeth yn hollol. 

Yn anmhriodol, y mae'r gair euogrwydd yn 
cael ei arfer yn fynych am y teimlad anghysurus 
sydd yn cyfodi oddiar ymwybodaeth o bechod 
yn yr hwn a'i cyflawnodd. Yn achos euogrwydd 
personol yn unig y gall hwn fod ; ac nid oedd yr 
hwn, “trwy ras Duw, a brofodd farwolaeth dros 
bob dyn,” yn gwybod dim am dano. Ffrwyth 
neu ganlyniad beiusrwydd yn unig yw euog- 
rwydd yn yr ystyr hwn, ac nis gall gyfhwrdd â 
neb ond y beius ei hun. 

EUPHRATESIAID, neu Pereaid; canlyn- 
wyr Euphrates, o Pera, yn Silisia, yr hwn y 
dywedir ei fod yn credu tri Thad, tri Mab, a thri 
Ysbryd Glan; ac yn erbyn yr hwn y dywedir 
ffurfio yr erthygl hwnw yn nghredo Athanasius, 
yr hwn a ddywed, “nad oes dri, eithr un Tad,” 


&c. Ond, ai nid tebycach mai Sabelliaid, yn 
cymhwyso yr un enwau at y tri pherson, neu yn 
hytrach yn haeru mai enwau Duw, yn un person, 
yw y tri, oedd yr Euphratesiaid ? 

EUSEBIAID, canlynwyr Eusebius Pamphilus, 
esgob tra dysgedig Cesarea yn y bedwaredd 
ganrif, yr hwn a gredai israddiaeth personau yn 
y Duwdod, o ba herwydd y cafodd ei gyhuddo o 
Ariaeth, ond yn anghyfiawn, fel y tybiai amryw, 
os cymerir yr enw Arian mewn ystyrgaeth. Efe 
oedd yr hanesydd eglwysig enwog, yr hwn y mae 
Milner yn ei alw y dysgedicaf o'r holl Gristion- 
ogion; ac am ysgrifeniadau yr hwn y mae yn 
sylwi, ““Tueddid ni i roddi deongliad ffafriol ar 
amryw o ymadroddion y gwr mawr hwn, oni bai 
fod ei ymddygiad yn cynwys esboniad cadarn ar 
ei dybiau. Yr oedd yn mynychu y llys; yn 
cymdeithasu ag Arius; ac unodd yn euogfarniad 
canlynwyr Athanasius. Y mae mewn gwirion- 
edd yn ofidus genym ymadael â'r hanesydd, i'r 
hwn yr ydym tan rwymau am gadwedigaeth 
cymaint o gofion gwerthfawr henafiaeth, ar y 
fath delerau; ond nid ellir celu y gwirionedd, 
eithr rhaid dywedyd fod ei achos ef yn un o'r 
amrywiol esiamplau sydd yn dangos nad yw 
dysgeidiaeth ac athronyddiaeth yn gyfeillion i 
symledd Cristionogol; oddieithr eu bod yn ddy- 
ladwy ddarostyngedig i ewyllys ddatguddiedig 
Duw.” Milner's Church History, vol. ì., p. 336. 

EUSTATHIAID, plaid erwin yn y bedwaredd 
ganrif, a gyfenwid felly oddiwrth JZustathius, 
mynach, yr hwn a waharddai briodas, gwin, a 
chig, ac a rwymai ei ganlynwyr i ymadael â'u 
holl feddianau, megys pethau anghydweddog â 
gobaith am y nef. Y mae yn ansicr ai y mynach 
hwn oedd esgob haner Ariaidd Sebastia, neu 
beidio, 

EUTUCHIAID, (o eutuchein, bod yn llwydd- 
ianus neu ddedwydd,) math o Stoiciaid crefyddol 

n y drydedd ganrif, y rhaia haerent y dylid 
lawenhau yn gyfartal yn mhob amgylchiad, 
herwydd y byddai gofid yn ddianrhydedd i'r 
creawdwr, ac yn tueddu i wneyd yr hwn a ofid- 
iai yn annedwydd. 

EUTYCHIAID, plaid a gyfododd yn y bumed 
ganrif, ac a gyfenwid felly oddiwrth Autyches, 
abad cwfaint arbenig o fynachod yn Nghaercys- 
tenyn. Gan i'r Nestoriaid egluro dwy natur 
Crist, yn y cyfryw fodd, fel ag i'w gwneuthur, 
yn ol barn amryw yn ddau berson; Eutyches, 
er gochelyd y cyfeiliornad, a syrthiodd i'r eithaf- 
edd wrthwynebol, gan haeru nad oedd yn Nghrist 
eithr y natur ddwyfol yn unig, yr hon, yn ol ei 
dyb ef, oedd wedi llyncu y natur ddynol mor 
hollol iddi ei hun, fel nad oedd yn ddichonadwy 
ei gwahaniaethu. Yn ol y gyfundraeth hon nid 
oedd ond ymddangosiad dynoliaeth yn unig gan 
ein Harglwydd. Yr oedd llawer o anhawsdra y 
ddadl hon yn cyfodi oddiwrth aneglurder y gair 
Groeg hypostasis, yr hwn a arferid. weithiau am 
hanfod, a phrydiau eraill am berson; ac felly 
dadl yn nghylch geiriau, yn hytrach nag athraw- 
iaeth oedd, yn yr hon yr enynodd camgymeriad- 
au o'r ddau tu, ddrwg-anwydau dynolìaeth yn 
danllwyth. 

Decheuodd Eutyches gyhoeddi ei dybiau oddi- 
amgylch y flwyddyn 448, pan yr oedd mewn 
gwth o oedran; a chawsant eu condemnio yn 


EWY 


418 
y O Lu su i. NU o a a NEF GC ———“— 


EWY 


ebrwydd mewn cymanfa a gynhaliwyd gan 
Favian yn Nghaercystenyn. Y flwyddyn gan- 
lynol cymeradwywyd hwynt gan gymanfa Eph- 
esus; ac yn mhen dwy flynedd wedi hyny 
cawsant eu condemnio drachefn gan gymanfa 
Culedon. Y fath yw ffaeledigrwydd cymanfa- 
oedd! 

Tybia Dr. Haweis nad oedd Nestorius nac 
Eutyches yn gwadu Duwdod na gogoniant Crist, 
nac ychwaith ei iawn digonol ar y groes; ond 
mai tymher resynol yr amseroedd hyny oedd 
chwilio Plato ac Aristotle am ddehongliadau 
cyfrwysgall ; ac mor gynted y ceid hydi ddrych- 
feddwl newydd, gwneid ef yn uniongyrchol yn 
destyn dadl difrifddwys. _ Yr esgobion a ymhyf- 
rydent mewn cymanfaoedd gresynus, lle y gall- 
ent ddangos eu galluoedd dadlwriaethol,ac ych- 
wanegueu hawdurdod; ac felly, pan y gallasid 
terfynu yr ymrafaelion trwy addfwynder ac ysbryd 
heddychol, yr oedd y dadleuon a'r anathemâau 
a gyhoeddid gan y naill yn erbyn y llall, yn eu 
cadarnhau, ac yn peri iddynt derfynu mewn 
gelyniaeth sefydlog. Y pethau hyn a yrent 
laweroedd yn mhellach na'u bwriad oddiwrth y 
gwirionedd; ac a droent ddadleuon geiriol yn 
gyfeiliornadau marwol. 

EWYLLYS, gallui ddewis: neu y gyneddf 
hono o eiddo yr enaid dynol, sydd yn ei gyfadd- 
asu a'i alluogi i ddewis yr hyn a fyddo yn ystyr- 
ied yn fwyaf dewisol. 

“Y mae pob gweithred yn rhagdybied fod tri 
o bethau wedi cymeryd lle; darganfodiad, cyn- 
hyrfiad, a dewisiad. Canfyddir y gwrthrych yn 
gyntaf, yna teimlir ef, ac yn ddiweddaf y mae 
yn cael ei ddewis. Heb ei ganfod ni all byth 
ddyfod yn anogaeth gweithrediad, Heb ei 
deimlo hefyd ni allasai fod felly ychwaith; gan 
fod yn eglur, nid yn unig mai ein teimladau o 
hyfrydwch neu wrthwynebiad ydynt gynhyrfiad- 
au uniongyrchol ein dewisiad, ond hefyd, ar un- 
rhyw dybiaeth arall, ei fod yn annichonadwy 
rhoddi rheswm dros ein gwaith yn dewis neu yn 
gwrthod pob peth yr ydym yn ganfod. Y mae 
yn amlwg, yn ddiweddaf, er fod ein dewisiad yn 
cael ei gymhell gan ein teimladau, eto ei fod yn 
wahanol oddiwrthynt, nid yn unig herwydd y 
meddwn lawer o deimladau heb un dewisiad yn 
gysylltiedig a hwynt, ond hefyd herwydd bod 
bron pob enghraiíft o ddewisiad yn gysylltiedig 
â chyffroad teimladau anghyffelyb, ac hyd yn 
nod gwrthwynebol, tra y mae, ac nas gall y 
dewisiad fod ond un.” 

“* Y mae galluogrwydd i ddewis unrhyw beth 
ar sail ei gynheddfau naturiol neu foesol, yn 
angenrheidiol fel cyfrwng trwy ba un y dichon 
ein teimladau weithredu. Canys nid oes ben- 
derfyniad mewn teimlad; cynhyrfiad yn unig 
yw, ac y mae yn amrywio yn fawr mewn cymer- 
iad a gradd. Weithiau y mae yn wanaidd iawn, 
weithiau o rym gorthrechol; weithiau mae'n 
gyfangwbl un ffordd, weithiau mewn ffordd 
wahanol, ac weithiau yn gwbl groes; weithiau 
nid yw yn achosi unrhyw benderfyniad, brydiau 
eraill y mae yn achosi un hollol wrthwynebol i 
amryw o'r teimladau oeddynt wedi bod mewn 
gweithrediad. Eglur yw gan hyny, nad yw 
teimlad yn benderfyniad. Y mae yn cymhell 
penderfyniad. Gan nad pa mor amrywiog y 


dichon y cynhyrfiadau sydd yn terfynu ynddo 
fod, y mae unoliaeth hollol yn perthyn i ddewis- 
iad ei hun. Y modd i osod allan bwysau a grym 
cynhulledig ein teimladau ydyw, i'r dyben i 
benderfynu y weithred sydd i gael ei chyflawni, 
yr hon hefyd nid all fod ond un. Pe y teimladau 
fyddent gynhyrfiadau uniongyrchol gweithrediad, 
ein gweithredoedd a fyddent mor amrywiog a 
gwrthwynebol a hwynt eu hunain, yr hyn fyddai 
annichonadwy; ac oddiyma y mae cyfryngiad 
cyneddf arall yn angenrheidiol, sef dewisiad, er 
effeithio penderfyniad mor unol ag sy yn angen- 
rheidiol er dynodi y weithred. Gyda hwn pa 
fodd bynag y mae cyfansoddiad rhyddweithred- 
ydd yn gyflawn. Heblaw hyn nid oes dim yn 
angenrheidiol er cyfansoddi gweithred foesol, neu 
un wedi ei chyflawni dan effaith cynheddfau 
moesol pethau, ac yn ddarluniadol o'r effaith y 
maent yn gael ar y gweithredydd, ond yn unig 
bod y weithred yn cyd-daro â'r penderfyniad.” 
“<Y cyfryw yw'r ermyg rhyfeddol sydd yu 
cyfansoddi dyfodfa at gyhyrfiadau y byd moesol, 
ac yn ffurfio cyflawnydd gweithredoedd moesol, 
Y gallu penaf yn yr ermyg hwn yn eglur yw 
teimladrwydd moesol. Y canolbwynt ydyw i'r 
hwn y trosglwyddir yr holl ddarganfodiadau, a 
lle y maent yn cael eu cynhyrfu i weithrediad ; 
a'r ffynhonell ydyw o'r hon y mae y cynhyrfiad- 
au sydd yn cymhell dewisiad, ac yn penderfynu 
ei ogwyddiad yn dylifo. Yn hwn y mae cymeriad 
moesol y gweithredydd, yn nghyd â'r gweithred- 
oedd y mae yn gyflawni yn hanfodol gynhwys- 
edig. Nid ydyw darganfodiad na dewisiad yn 
meddu unrhyw ansawdd foesol, ond cyn belled 
y maent yn cael eu heffeithio panddo. 'Trwy 
rinwedd teimladrwydd moesol, gan hyny y mae 
pob dyn yr hyn ydyw pa un bynag ai da ai drwg. 
Bod yn agored i dyniadau yr hyn sydd dda, yw 
bod yn ddyn da; bod yn alluog o gael ein denu 
yn wirfoddol gan yr hyn sy ddrwg, ydyw bod yn 
ddynion drwg. Dydd i bob peth arall gyd-daro, 
Y iN mewn canlyniad yn ddrwg neu yn 
A 
_ “ Fel hyn yr ydym yn cael golwg ar y dull y 
mae awdurdod Duw yn effeithio ar ddynion. 
Tybiwyd, ïe, haerwyd yn wir, hyd yn nod gan 
Jonathan Edwards, yr ysgrifenydd cynhilaf, 
mai yn mhlith y galluoedd moesol, yr ewyllys 
yw deiliad uniongyrchol y llywodraeth ddwyfol. 
Ond eglur yw nad all hyn fod yn gywir, gan nad 
yw yr ewyllys eithr ermyg gallu blaenorol, trwy 
yr hwn y mae ei holl weithrediadau yn cael eu 
cynbyrfu, ac oddiwrth yr hwn y mae ei holl 
gymeriad yn deilliaw. Ac yn wir, nid yw y 
drychfeddwl yn cyd-daro â rhediad y gorchymyn- 
ion dwyfol. Pe yr ewyllys fuasai deiliad union- 
gyrchol llywodraeth Duw, gyda golwg ar weith- 
rediadau hwn yn unig y rhoddasai Duw 
gyfarwyddiadau; ac am danynt hwy yn unig, y 
buasem ni yn gyfrifol iddo; ond y fath ydyw ei 
fod yn ein hystyried yn gyfrifol am ansawdd y 
galon; neu, yr hyn sydd yr un peth am y 
teimlad moesol; ac y mae nid yn unig yn gofyn 
Ini wneyd da a dewis yr hyn sydd dda, ond 
hefyt bod yn dda. Y teimlad moesol gan hyny, 
yw y gyneddf ar yr hon y mae ei awdurdod ef 
yn t&ro yn uniongyrchol; ac at reolaeth yr hon 
y maê ei orchymynion wedi eu cyfaddasu.” 


Wr 


EWY 


419 


EWY 


“* Yr hyn y mae Duw ynfofyn oddiwrthym yw 
ein bod yr hyn y dylem fod; neu mewn geiriau 
eraill, y mae yn arddelwi ansawdd ac uniawn 
weithrediad ein derbyngarwch moesol, ac yn ein 
golygu yn gyfrifol am ein holl wyriadau oddi- 
wrthynt. _ Gofynir yn ostyngedig gyda pha 
uniondeb? Atebir iddo ein cynhysgaeddu â 
galluoedd a moddion cyfaddas i gynhyrfu tôn y 
dybiaeth foesol, yr hon y mae yn arddelwi. Yr 
ydym yn alluog o ganfodiad a barn foesol, addas 
i chwilio, derbyn neu wrthod, pa beth bynag a 
ddichon gynhorthwyo i'n cyffroad ;i weithredu ar 
y teimlad moesol ei hun, gyda golwg ar unrhyw 
gyffroad a fyddo yn hanfodi; i gyhoeddi ein 
cymeradwyaeth neu ein hanghymeradwyaeth 
diduedd, gydag awdurdod ac eondra barnwr 
cyfiawn. Mewn ychwanegiad at hyn mae genym 
adgyfnerthiadau o anogaethau rhesymol ac addas, 
y rhai ydynt wedi eu cyfaddasu, yn y modd 
mwyaf cywir a grymus, i wneuthur y dybiaeth 
foesol o'n mewn oll y gofynir ei bod ; a'r rhai 
yn anffaeledig a wnant hyny os iawnddefnyddir 
hwynt. Pa un a fydd i ni roddi ystyriaeth addas 
iddynt sy yn gorwedd gyda ni ein hunain; ac 
am y defnydd a_ wnelom o'r anogaethau amlyg- 
iedig hyn yn unig, yr ydym yn gyfrifol i'n 
gwneuthurwr. Pe buasai yn gofyn ein bod mewn 
unrhyw sefyllfa o deimlad, am yr hwn nid oedd 
wedi amlygu digonol reswm, ni buasem yn 
ddiameu yn cael ein hystyried yn enog; ond y 
mae yn anhawdd dychymygu;pa fodd y gellir ein 
hystyried;yn ddieuog, os esgeulusdod yn wirfodd- 
ol, (ac y mae pob esgeulusdod felly,) yr amlyg- 
iadau hyny o'i ogoniant a'i ddaioni ef, ag sy 
wedi eu haddasu mor rymus i gyffroi y cynhyr- 
fiadau y mae efe yn eu harddelwi.” 

“ Yn yr olwg a gymerasom ar y galluoedd 
gweithredol, canfyddir fod rhyddweithrediad yn 
cael o angenrheidrwydd ei gynwys. Nid oes un 
cyfrwng rhwng y dewisiad a'r weithred ; dim yn 
effeithio y weithred ond y dewisiad. Yr ydym 
yn gwneyd yr hyn yr ydym yn ei ddewis, ac am 
ein bod yn ci ddewis; ac am hyny yr ydym yn 
gweithredu yn rhydd. Nid yw dewisiad ynddo 
ei hun, ddim amgen ein teimladau ein hunain 
wedi eu darostwng i unoliaeth amlygiad; ein 
dymuniad ar y cyfan ydyw; a'n gweithrediadau 
ydynt hefyd amlygiad o'n dymnniad ar y cyfan, 
yn ddarostyngedig i ddygwyddiad damweiniol 
rhwystrau allanol.” 

““ Gyda golwg ar ryddid yr ewyllys, canfyddir 
nad ydym wedi dywedyd dim ; a'r rheswm am 
hyny yw, nad ydym yn medru ffurfio un drych- 
feddwl am dano; gan ein bod yn credu nad yw 
yn hanfodi; er ein bod yn dal fel gwirionedd 
sylfaenol, na ddichon neb fod yn gyfrifol heb 
feddianu rhyddweithrediad. Yn ol ein dull ni o 
feddwl, nid yw yr ewyllys yn gyneddfalluog o 
ryddid na chaethiwed. Nid yw yn unig eithr 
ermyg y galon, ac yn gweithredu yn unig fel y 
gweithredir arno. Y mae pob penderfyniad yn 
cyfodi oddiar deimladau rhagflaenol; neu yr hyn 
sydd yr un peth, y teimladau a gyfansoddant unig 
ac angenrheidiol gynhyrfiad yr ewyllys... Acnid 
yw y lledrith hwn o ewyllys rydd mewn un 
gradd yn angenrheidiol er cyfrifoldeb neu rydd- 
weithrediad, Gweithredu yn rhydd yw gwneuth- 
ur yr hyn yr ydym yn ei ddewis. Yn sicr, ni 


ddichon un bod yn fwy cyfiawn fod yn gyfrifol 
am ei ymddygiad, nag un yr hwn a elwir yn 
nghyntaf i ddewis yr hyn a wnelo, ac yna a 
oddefir ìi wneyd yr hyn a ddewiso. _ Y cyfryw yw 
dyn.” Minton's Theology, pp. 67—76. 

Hefyd y mae y gair ewyllys yn fynych yn 
dynodi yr hyn a ddewisir, neu a ewyllysir.. Yn 
yr ystyr hwn yr arferir ef fynychaf yn y_ Beibl. 

EWYLLYS DA, tymher anghynfigenllyd : 
tuedd i chwenych, effeithio, ac ymhyfrydu yn 
llwyddiant a dedwyddwch rhai eraill; ffafr, cy- 
mwynasgarwch, haelioni. 

Nid yw ewyllys da_ dynion yn aml o fawr 
gwerth, Nid yw yn fynych yn cynwys dim yn 
ychwaneg, na pheidio a'n niweidio a'n drygu, 
Ond am ewyllys da Duw, y mae yn werth ei 
gael; gan ei fod yn ddiragrith mewn gweithred 
a gwirionedd, ac yn cynwys holl angen ei wrth- 
rych; ïe, mwy nag y dichon ei feddwl a'i 
ddymuno. Yr etifeddiaeth oreu ydyw. Nid oes 
un gyffelyb iddi; canys beth nad all, ac na fedd 
Duw, a pheth na wna, ac narydd efe i wrthrych- 
au ei ewyllys da; os bydd yn dda ar eu lles? 

Y mae yn perthyn i ewyllys da Duw olygiad 
cyffredinol a neillduol. Ewyllys da_cyffredinol 
Duw yw ei gariad a'i dosturi grasol yn agoryd 
drws o obaith yn yr efengyl, yn gyffredinoli 
bawb—yn cynyg iechydwriaeth iddynt—ac yn 
eu cynhysgaeddu a chyfleusdra addas, a modd- 
ion digonol i ddyfod i feddiant o honi, oni bydd 
y bai arnynt hwy eu hunain, Ezec. xxxiii. 11 ; 
Marc xvi. 15; Lucii. 10, 14 ; Ioan iii. 14—19; 
l Tim.ii. 4; 2 Pedr iii. 9. Ewyllys da neillduol 
Duw, yw ei fwriad (ragywyddol ac anghyfnewid- 
iol i wneuthur nifer penodol o ddynolryw yn 
santaidd a dedwydd trwy Grist, Jer. xxxi. 3; 
Rhuf. viii. 29, 30; ix. 11—24; Eph.i. 3—5; v. 
25—27; 2 Tim. i. 9. Heb ganiatau y ddau 
olygiad rhag-grybwylledig, ymddengys yn beth 
anhawdd, os nad annichonadwy, cysoni yr 
ysgrythyrau dyfynedig uchod â'u gilydd; a 
dangos ar un llaw fod pawb sydd yn clywed yr 
efengyl mewn cyflwr gobeithiol, ac âr y llaw 
arall, fod sicrwydd hollol y cedwir neb o ddynol- 
ryw yn weithredol ac effeithiol. Edr. Oymwyn- 
asgarwch. Etholedigaeth. 

EWYLLYS DUW, yn 1. Ei allu naturiol i 
ddewis neu wrthod. 2. Ei fwriadau tragywydd- 
ol ac anghyfnewidol, gyda golwg ar ei holl 
weithredoedd, Esay xlvi. l0; Eph.i.1l. 3. Yr 
hyn y mae yn ei orchymyn ini yn ei air, yr hwn 
yw rheol ein ffydd a'n hymarweddiad, Ioan vi. 
40; 1 Thes.iv. 3. 

Ystyrir ewyllys Duw yn ddirgelaidd a dat- 
guddedig ; rhagluniaethol a gorchymynol. Ewyll- 
ys ddirgelaidd Duw yw ei arfaeth, cyn belled y 
mae heb ei datguddio a'i chyflawni, Deut. xxix. 
29. Ewyllys ddatguddiedig Duw yw ei air, yr 
hwn sydd yn ddaionus, cymeradwy, a pherffaith, 
Rhuf. xii. 2. Ewyllys ragluniaethol Duw, yw 
goruchwyliaethau ei ragluniaeth, hyfryd neu 
anhyfryd fyddont, Act. xxi. 14; Dan. iv. 35. 
Ewyllys orchymynol Duw, yw yr hyn y mae yn 
orchymyn yn ei air, ac sydd yn ;ddyledswydd ar 
ddynion ei wneuthur, Eph.vi. 6. Golygiadau 
gwahanol ar yr un ewyllys ddwyfol yw y pethau 
hyn. Nid ydynt yn wrthwynebol, er eu bod yn 
wahaniaethol, 


FAL 


420 


FER 


zz 


“ Pa fodd i ganfod meddwl ac ewyllys Duw yn 
ngoruchwyliaeth rhagluniaeth, mewn amgylch- 
iadau arbenig, tymhorol neu ysbrydol, sy beth tra 
phwysig a dyrus. Er ein cyfarwyddyd cynghorir 
ni, yn 1. I arfer pwyll. 2. Cydymgynghoriad. 
3. Gweddi: ond ni ddylem, yn 1. Wneuthur ein 
tueddiadau yn rheol ein hymddygiad. 2. Ni 
ddylem wneuthur ein teimladau yn rheol ein 
barn a'n penderfyniad. 3. Nid ydym i gymeryd 
ein harwain gan gynhyrfiadau ac argraffiadau 
annirnadwy. 4. Nid ydym iwneyd y dygwydd- 
iad yn rheol ein barn. Yn 1. Ni ddylem 
chwenych mewid ein sefyllfa os na fydd yn 
anfanteisiol ac anghyfreithlon, oddieithr bod 
rhyw sefyllfa wahanol yn ymgynyg yn naturiol 
i'n sylw difrifol. 2. Pan y byddo cyfnewidiad 
amgylchiad yn cael ei gynyg i ni, neu pan y 
byddo rhagluniaeth yn gosod dau beth o'n blaen, 
dylem ymdrechu am olwg gyflawn ar y ddau, eu 
cymharu â'u gilydd, ac yna penderfynu yn ol y 
cyfarwyddiadau dilynol :—o ddau ddrwg naturiol 
dewiser y lleiaf; o ddau ddrwg moesol, na 


ddewiser un; o ddau dda moesol neu ysbrydol, 
dewiser y mwyaf. 3. Pan wedi dwys ystyriaeth, 
na byddo dim yn ymddangos yn angenrheidrwydd 
yr achos o dywysiad rhagluniaeth, er gwneyd 
ein llwybr yn eglur, ni ddylem wneuthur brys, 
eithr aros mewn sefyllfa o betrusder; neu aros 
fel yr ydym, gan ddysgwyl wrth Dduw mewn 
gweddi, ac yn llwybr ei ragluniaeth. Yn mhob 
amgylchiad, ein gofal gwastadol a ddylai fod 
byd y byddo modd, i ymgadw rhag profedigaeth 
i esgeuluso un ddyledswydd na chyflawni un 
pechod. Dylem ymdrechu parchu gair a rhag- 
luniaeth Duw yn ein calonau, cadw ein golwg yn 
sefydlog ar ei ogoniant ef, a'i ystyried fel Duw 
cyfamodol yn goruwchlywodraethu pob amgyl- 
chiad rhagluniaethol er dwyn i ben ei fwriadau 
grasol yn Nghrist Iesu.” 

EWYLLYS-GREFYDD, coelgrefydd; neu y 
ddyfais a'r ymarferiad o geisio heddwch a chy- 
meradwyaeth y Goruchaf, trwy ddefodau a ffyrdd 
croes i reswm a datguddiad, 


F. 


FADACANIAID, (Pada, llyfr,) yn llythyr- 
enol, “ Pobl y Llyfr,” cyfundeb bychan, parchus, 
a chynyddfawr o brotestaniaid, yn neheubarth 
Frarancore, yn Hindwstan, a ffurfiwyd gan Mr. 
Ringletanbe. Evan. Mag. 1818, p. 489. 

FALENTINIAID, (Palentinius,) plaid yn yr 
ail ganrif, a gyfenwid felly oddiwrth Valentine, ei 
sylfaenwr. Y Falentiniaid nid oeddynt amgen 
cangen o'r Gnostiaid, yn sylweddoli neu ansoddi 
drychfeddyliau yn mherthynas i'r Duwdod, yr 
hwn a alwent Pleroma, neu gyflawnder, Eu 
cysawd ydoedd a ganlyn:— Yr egwyddor 
gyntefig yw Bythos, h.y., dyfnder, yr hon oedd 
yn anadnabyddus dros lawer o oesoedd, a chyda 
yr hon yr oedd Ennol neu Feddwl, a Sige neu 
Ddystawrwydd: o'r rhai hyn y deilliodd Nous, 
neu Ddeallgarwch, yr unig fab, gogyfuwch â, a 
galluog o, gynwys y Bythos. Chwaer Nous a 
alwent yn Aleitheia neu Wirionedd. Y rhai hyn 
a gyfansoddent bedwariaid yr /Eoniaid, ( ZEons, ) 
y rhai oedd ffynhonell wreiddiol y lleill oll; canys 
Nous ac Aleitheia a genedlasant y byd a bywyd, 
o ba rai y deilliodd dyn a'r eglwys. Heblaw yr 
wyth prif /Eoniaid hyn, yr oedd dau ar hugain 
yn ychwaneg; yr olaf o'r rhai, yr hon a_ gyfen- 
wid Sophia, yn awyddusi amgyffred Bythos, a 
barodd gryn anesmwythder iddo ei hun, yr hyn 
a genedlodd Ddig ac Ofn, o'r rhai yr hanodd 
Defnydd. Eithr yr Horos neu y Terfynydd a 
osododd ataliad ar ei ffordd, a'i cadwodd yn y 
Pleroma, ac a'i hadferodd ì berffeithrwydd. Yna 
Sophia a genedlodd y Crist, a'r Ysbryd Glan, 
yr hyn a ddug yr JEoniaid i'w perffeithrwydd 
uwchaf, ac a achosodd i bob un o honynt wneyd 
ei oreu tuag at ffurfio Gwaredwr. Ei Henthymese, 


neu ei deallgarwch hi, yn trigo ger y Pleroma, | 


wedi ei berffeithio gan y Crist, a roddodd fodol- 
iaeth i bob peth yn y byd hwn, trwy rinwedd ei 
gwahanol nwydau. Y Crist a anfonodd y 
Gwaredwr i'r byd, yn nghymdeithas angylion, y 
rhai a'i gwaredasant oddiwrth eu nwydau heb ei 
ddifodi; oddiyma y ffurfiwyd defnydd corfforol, 


J 


Yn y modd yma y ffug-chwedleuent yn nghylch 
Duw, anian, a dirgeledigaethau Cristionog- 
rwydd!! 

FANIAID, (Panmnists,) pleidwyr Syr Harri 
Vane, yr hwn a wnaethpwyd yn llywydd Lloegr 
Newydd, yn 1636, ac wedi ei ddychweliad i'r 
wlad hon, y flwyddyn ganlynol, a gafodd ei ddi- 
enyddio yn anghyfiawn, (fel y tybir,) dan y cy- 
huddiad o deyrnfradwriaeth. Dywedir fod ei 
olygiadau crefyddol yn dywyll a chyfrinol, eithr 
ei gymeriad yn ardderchog, gwrol, ac anhunanol. 
Ei bleidwyr yn Lloegr Newydd ydynt o egwydd- 
orion Antinomaidd. _ Milinariad penfrwd (mal 
y dywedir,) oedd efe ei hun. 

FATICAN, palas y pab yn Rhufain, lle y cyf- 
anedda ei santeiddrwydd y gauaf. Y mae yn 
gyfagos i eglwys sant Pedr, ac yn cael ei alw y 
Fatican, oddiwrth y mynydd ar yr hwn y mae 
yn sefyll, yr hwn hefyd a gyfenwid felly oddi- 
wrth Vaticinia, sef yr atebion oraclaidd a dder- 
bynid yno gynt. Yn y Fatican y mae senedd y 
pab yn ymgyfarfod, mewn llofftrodfa, galluog o 
gynwys 60 o gardinaliaid. Tua chanol y rhodfa 
hon y mae y fynedfa i'r enwog Lyfrgell Fatican- 
aidd, yr hon a_ selfaenwyd gan Sextus IV., ac 
sydd mor adnabyddus drwy holl Europ. Ond 
nid yw hon onid rhan fechan o'r adail anferth, 
yr hon mal y dywed y pabyddion, sy yn cynwys 
pum mil o ystafelloedd. Oddiwrth y Fatican, y 
mae y Beibl Groeg a elwir y Fatican, yn cymer- 
yd ei enw. 

FEDAS, llyfrau santaidd yr Hindwaid, y rhai 
a gredant eu bod o ddwyfol ysbrydoliaeth, ac a'u 
galwant yn anfarwol. Ystyriant hwynt yn ffyn- 
honell pob gwybodaeth, ddynol a dwyfol, ac y 
maent yn bedwar o rif. Y rhan benaf o honynt 
yw yr hon sydd yn egluro dyledswydd dyn mewn 
trefn reolaidd. Y pedwerydd llyfr sydd yn cyn- 
hwys cysawd o ddwyfol ordinhadau. 

FERSCHORITIAID, canlynwyr Jacob Vers- 
choor, brodor o Fflushing, yr hwn yn 1680 a ffurf- 
iodd grefydd newydd, afresymol a niweidiol, 


eyn 


FFAR 


421 


FFAR 


allan o egwyddorion Cocceius a Spinosa, wedi 
eu cydgymysgu a'u gilydd. Ei ganlynwyr a 
elwid yn Hebreaid, herwydd eu hymdrech a'u 
llafur, yn gystal y benywod a'r gwrywod, i 
ddysgu Hebraeg. Eu tybiau oeddynt yr un ag 
eiddo yr Hatemiaid. 

FERTABIETIAID, yn mysg y Cristionogion 
Armeniaidd, yw y personau hyny ag sydd wedi 
cyrhaedd gradd gyfartal â Doctor Duwinydd- 
iaeth yn ein plith ni. Cynhysgaeddir hwy â'r 
urdd gyda'r un difrifwch ag urddau santaidd; 
ac apelir at y rhai a'i cawsant yn mhob dadleuon 
crefyddol; y maent hwy yn pregethu yn yr eg- 
lwysi; yn terfynu ymrafaelion; ac yn ymdrechu 
cadw y credo Armeniaidd yn ddihalog. Y maent 
yn cael eu cynal trwy gyfraniadau gwirfoddol 
eu gwrandawyr, yn nghyd a'r rhai a ymofynant 
â hwynt yn nghylch pynciau dadleuol. 

FESTRI, (Llad. /estiarwm.) Ystafell ber- 
thynol i eglwys neu gapel, lle y cedwir y gwisg- 
oedd offeiriadol, yn nghyd a'r offer santaidd. 
Hefyd, cynulleidfa o benaethiaid y plwyf, yn 
cyfarfod i drefnu achosion plwyfol, ac yn cy- 
meryd ei henw oddiwrth le ei chynhulliad gynt, 
sef y Festri. 

FICAR, (Picarius,) bicar, rhaglaw, neu ddir- 
prwy. Yn briodol un yn gweithredu dros ac yn 
lle un arall. Fel hyn y gelwir y pab yn ficar 
Crist. Yn gyffredinol, cymhwysir y gair at 
offeiriad plwyfol, yn perchenogi y mân ddegym- 
au yn unig, pan y mae y prif ddegymau yn 
meddiant rhyw wr lleyg, neu yn perthyn i ryw 
eglwys gadeiriol, cabidyldy, &c. Curad, ficar, 
a pheriglor, ydynt raddau tra adnabyddus yn 
mhlith gweinidogion cyffredin eglwys wladol 
Lloegr a'r Iwerddon. 

FISTNOW, eilun, neu gau dduw y Bramin- 
iaid Indiaidd. Ystyrir ef fel prif dduw gan y 
blaid yr hon a gyfenwir oddiwrtho yn Fistnow- 
vas; ond y Seyrias, plaid arall o Framiniaid, a 
briodolant y flaenoriaeth i Eswara. 

Y Fistnowvas a ffugiant i Fistnow ymddangos 
ar ddeg o agweddau corfforol. Yn gyntaf, ym- 
ddangosodd ar ddull Matja, pysgodyn; canys y 
diafol wedi dwyn y Fedam, neu lyfr santaidd y 


grefydd Framinaidd, a'i taflodd ei hun gyda'i 
ysglyfaeth i'r mor; pan yn uniongyrchol y cyf- 
newidiodd Fistnow ei hun i bysgodyn, gan erlyn 
a lladd y lleidr ; ac felly cadwyd y Fedam. 

Ei ail weddnewidiad ydoedd i Gowurma, neu 
granc; canys y mynydd Meronva wedi ei ddym- 
chwelyd i'r mor, a ddaeth mor hynod o bwysig, 
fel yr oedd y byd yn analluog i sefyll dano, ac 
y dechreuodd suddo i'r dyfnder; pan yn ddi- 
atrec y cyfnewidiodd Fistnow ei hun yn granc, 
y cymerodd y byd ar ei gefn, ac y cadwodd ef 
rhag soddi. 

Ei drydydd gweddnewidiad ydoedd i agwedd 
Warraha, mochyn. Ni roddir un rheswm am y 
cyfnewidiad hwn. Ond yn mhlith ei eilunod 
ceir yn gyffredin ben mochyn, i'r hwn y telir 
anrhydedd mawr gan y Braminiaid, â 

Ei bedwerydd gweddnewidiad ydoedd i ag- 
wedd Narasimha, haner dyn a haner llew. 

Ei bumed chwechfed, saithfed, wythfed, a'i 
nawfed gweddnewidiad, ydoedd ddynol; yn y 
rhai y cymerodd arno yr enwau //aluana, Pares- 
je-Rama, Deje-Rata Rama, Kristua, a Bonddha. 
Y Braminiaid a adroddant lawer o ffugchwedlau 
yn nghylch ei anturiaethau dan yr amrywiol 
agweddiadau hyn. 

Yn ddiweddaf, cymerodd arno ei hun agwedd 
Kelki, neu geffyl. 

Y duw hwn, fel y ffuciant hwy, a ddygir ar 
cefn yr aderyn Garronda, yn yr un modd ag y 
dygid Jupiter y Groegiaid a'r Rhufeiniaid, ar 
gefn yr eryr. Droughton's Dict., vol. ìi. pp. 
495, 496. 

Y Fistnowvas a ymwrthodant a phob math o 
gig, hyd yn nod pysgod, ac a wisgant wisgoedd 
gwynion yn unig. Y mae yn agos i haner trig- 
olion Hindwaidd Bengal yn perthyn i'r blaid 
hon. Y maent gan mwyaf o'r radd iselaf, a 
llawer o honynt yn gardotwyr crefyddol. Y 
mae'r holl Hindwaid yn mron yn nhalaith 
Orissa, o'r blaid hon. Aflendid yw nod gwa- 
haniaethol ei haelodau yn gyffredinol. Y mae 
hyn yn canlyn yn naturiol oddiwrth gymeriad 
eu duw dewisol, yn gystal ac oddiwrth ansawdd 
ffiaidd eu gwyliau arbenig. 


FF. 


FFACIRIAID, cardotwyr ac ymgyflwynwyr 
coelgrefyddol yn mhlith yr Hindwaid. 

FFAELEDD, (ffael,) meth, diffyg, camgy- 
meriad, bai bychan. 

FFAFR, (Llad. Favor, Saes. Favour,) a ar- 
wydda, yn 1. Rad gariad, neu ewyllys da, Gen. 
vi. 8.. 2. Harddwch neu degwch pryd agwedd, 
Diar. xxxi. 30. Y mae ffafr Duw yn cynwys 
pob peth sydd angenrheidiol, neu a_ellir eì ddy- 
muno; oblegyd beth na fedd, nad all, acna wna 
i'r rhai a gant ffafr yn ei olwg, ag a fyddo yn 
angenrheidiol arnynt, ac yn fuddiol a llesiol 


iddynt? “Ni atal efe ddim daioni oddiwrth 
y rhai a rodiant yn berffaith,” Gwel Awyll- 
ys Da. 


FFAITH, (Llad. Faclum, Saes. Fact;) gweith- 
red gyflawnedig; neu yr hyn fyddo wedi cy- 
meryd lle yn weithredol. 

FFARELIAID, canlynwyr William Ffarel, 


9G 


brodor o Dauphine, yr hwn a gofleidiodd y gre- 
fydd brotestanaidd, ac a sefydlodd yn Genefa; 
ac wedi ei ddeol oddiyno yn 1538, trigodd yn 
Neufchatel, lle y bu farw yn 1565. Yr oedd 
efe yn bregethwr ffyddlon a gwresog, ac yn gyf- 
aill mawri Calfin ; eithr yn cael ei ddirfawr gasau 
gan y pabyddion, y rhai a'i galwent yn heretic, 
am sefyll dros y gwirionedd. 

FFARNOVIAID, plaid o Sosiniaìd, a elwid 
felly oddiwrth Stanislaus Ffarnovius, yr hwn 
a ymneillduodd oddiwrth y Sosiniaid eraill yn 
y flwyddyn 1568. Haerei ef i Grist gael ei 
wneuthur o ddim gan y Goruchaf, cyn creadig- 
aeth y byd isod; a rhybuddiai ei ganlynwyr 
yhag rhoddi un math o addoliad crefyddol i'r 
Ysbryd Glan. Ni pharhaodd y blaia hon yn 
hir; canys wedi iddynt golli eu blaenor yn 1813, 
gwasgarwyd ei ganlynwyr, o diflanodd y blaid 
yn hollol, 


FFLA 


422 


FFLA- 


————— o 


FFAWD, dedwyddwch, hapusrwydd, ; dam- 
wain dda. Herwydd hyn, gelwir damwain an- 
hyfryd, niweidiol, anffawd. _ Y mae y gair hefyd, 
yn cael ei arfer am ragluniaeth, tynged, neu 
ddygwyddiad angenrheidiol, pa un bynag ai 
anianyddol neu oruwchnaturiol fyddo. 

FFETICHES, math o dduwiau teuluaidd, neu 
gythreuliaid dychymygol, mewn bri mawr yn 
mysg dynion duon yn eu gwlad eu hunain. 

FFEUILANTIAID, gradd o fynachod yn y 
ddegfed ganrif, diwygiedig o'r Cistestiaid. Rhai 
o'r barbariaid hyn a yfent yn unig o benglogau 
dynion meirw, gan ymborthi ar gawl llysiau 
a bara du. 

FFLACIANIAID, dysgyblion M. Fflacius 
Illuricus, yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Yr 
oedd ef yn wr dysgedig, yn ddysgybl selog i 
Luther, ac yn awdwr yr hanes eglwysig Ellmyn- 
aidd. a_ gyfenwir Centurie  Magdeburgenses. 
Haerai ef “ Fod pechod gwreiddiol yn wir syl- 
wedd y natur ddynol.” Geiriau cryfion; ond 
ysgatfydd nad oeddynt wedi eu bwriadu i ar- 
wyddo dim mwy nag yr oedd Luther a_Chalfin 
yn ei ddal o barth trueni a llygredigaeth y natur 
ddynol trwy y cwymp. 

FFLANGELLIAD, (Fflangell, ) math o gosb- 
edigaeth dra adnabyddus ar ddrwgweithredwyr, 
yn mhlith Iuddewon a chenhedloedd, yn mhob 
oes a gwlad. Nid cyfreithlon i'r Iuddewon, wrth 
gyfraith Duw, i weini mwy na deugain gwialen- 
od ar unwaith, ar yr un person, Deut. xxv.2, 3. 
Rhag iddynt droseddu y rheol, cyfyngent y nifer 
i “ ddeugain gwialenod ond un;” y rhai a wein- 
yddent â ffrewyll dair cainc, mewn tri ar ddeg 
o ergydion, 2 Cor. xi. 24. Yn hyn, yn gystal 
ag mewn llawer o bethau eraill, ymdrechent fod 
yn santaidd uwchlaw y gyfraith. Dywedir nad 
oedd terfyn wedi ei osod ìi nifer y gwialenodau 
yn mhlith y Rhufeiniaid. Herwydd hyn nis 
gellir penderfynu nifer yr ergydion a gafodd 
Crist, gan mai dan y gyfraith Rufeinig y dy- 
oddefodd efe. 

Y dull o fflangellu yn mhlith yr Iuddewon 
ydoedd fel y canlyn:— Rhwymid dwylaw y 
drwgweithredwr wrth bawl cyfudd a_ haner ei 
uchder, yr hwn a gyfenwid G»amud, colofn, Yn 
blygedig, ac wedi ei ddynoethi i'w haner, der- 
byniai yr ergydion ar ei gefn. Gweinyddid y 
gosbedigaeth yn ngwydd y barnwyr, y rhai (fel 
y dywedir,) oeddynt dri o rifedi, Deut. xxv. 2. 
Tra y byddid yn ei gweini, y prif farnydd a 
ddarllenai, neu a adroddai Deut. xxviii. 58, 59; 
yr ail a rifai yr ergydion; a'r trydydd a orchy- 
mynai y rhingyll i daraw. Y prif farnydd a 
derfynai y cwbl, gan ddywedyd, ““ Er hyny efe 
yn drugarog a faddeuodd eu hanwiredd, ac ni 
ddyfethodd hwynt,” Ps. lxxviii. 38. 

Weithiau yn achos troseddau mawrion, i'r 
dyben i ychwanegu poen y dyoddefydd, cylym- 
ent esgyrn neu blwm wrth flaen y careion, y 
rhai a alwent ysgorpionau, I Bren. xii. 14, id. 
Godwyn's Moses and Aaron, Lib. 5., pp. 206, 
207. 

Fflangelliad, fel math o benyd crefyddol, sydd 
hen ddefod ddwyreiniol mewn eglwysi llygr- 
edig. Yn oes gyntaf Cristionogaeth, yr oedd 
llaweroedd yn cynyg ymheddychu â Duw trwy 
boenydiau corfforol gwirfoddol, Col. ii. 23, Fel 


yr Abad Regino, yn Prum, llaweroedd yn y 
ddegfed ganrifa ddewisasant gyfranogi o ddy- 
oddefiadau Crist, er gwneuthur eu hunain yn 
sicrach o faddeuant trwyddo ef. Yn yr unfed 
ganrif ar ddeg, daeth yr arferiad yn gyffredinol, 
pan y cymhellodd Pedr Damiani, o Ravanna, 
abad mynachlog Benedictine, ger Gubbio, ac ar 
ol hyny, prif esgob Ostia, y Cristionogion yn 
gyffredinol, a'r mynachod yn neillduol, i arfer 
fflangelliad fel y modd goreu i wneyd cymod 
dros bechod. Ei esiampl, yn nghyd a'i enwog- 
rwydd am santeiddrwydd, a_ roddasant effeith- 
ioldeb i'w gynghorion. Gwyr llên a gwyr lleyg, 
gwyr a gwragedd, a ddechreuasant boenydio eu 
hunain â gwialenodau, careion, a chadwynau. 
Sefydlasantamserau arbenig i weinyddu y ddysg- 
yblaeth hon arnynt eu hunaìn. 'Fywysogion a 
ymostyngent yn wirfoddol i gymeryd eu fflang- 
ellu yn noethlymyn gan eu prif gyffeswyr; ïe, 
rhwyment hwynt i gyflawni y gorchwyl arnynt. 
Lewis IX., yn wastadol a ddygai gydag ef i'r 
perwyl hwn flwch ifori, yn cynwys pump o ga- 
dwynau haiarn bychain, â'r rhai y byddai yn 
anog eì brif gyffeswr i'w fflangellu yn llym. 
Anrhegodd dywysogion a thywysogesau ei deulu, 
yn nghyd a chyfeillion crefyddol, â blychau cy- 
ffelyb, fel arwydd neillduol o'i ffafr. Y dys- 
gwyliad disail am buredigaeth oddiwrth bechod 
trwy fflangelliad, a ymledaenodd trwy holl 
Europ, tua diwedd y drydedd ganrif ar ddeg. 
Ond yn ebrwydd y penydau hyn a ddirywiasant 
i benboethni trystfawr, ac i fath o fasnach. 
Wedi cymanfa Constance, (1414-18) y gwyr 
llên a'r gwyr lleyg yn raddol a ddiflasasant ar 
y fflangell. Y Cordelieriaìid a gadwasant y 
ddefod hwyaf. Yr oeddynt yn ei hystyried yn 
gyfartal mewn rhinwedd ag unrhyw iawn dros 
bechodau cyflawnedig. Ystyrid 3000 o ergyd- 
ion, a phyncio 30 o Psalmau edifeiriol, yn ddi- 
gonol er dileu pechodau blwyddyn gyfan; a 
30,000 o ergydion yn ddigonol er dileu pechod- 
au deng mlynedd, &c. Ymffrostiai gweddw 
Italaidd, yn yr unfed ganrif ar ddeg, iddi trwy 
fflangelliad gwirfoddol wneyd iawn am bechodau 
can mlynedd, gan iddi weini arni ei hun 300,000 
o ergydion, yr hyn oedd y nifer gofynedig. 
Hefyd, yr oedd y dyb yn ffynu, y gallesid gochel 
uffern, gan nad faint yr euogrwydd, ac enill 
enwogrwydd am grefydd trwy boenydiau corff- 
orol gwirfoddol. Fel hyn daeth fflangelliad i 
feddu swyn yn nghyfrif yr euog a'r uchelfrydig, 
ag oedd yn eu dyrchafu uwchlaw ofn pechod a 
chosb, hyd oni ddaeth twyll ac oferedd rhagrith 
i ddiflanu yn ngwydd goleuni eglurach gwar- 
eidd-dra a gwybodaeth, 

FFLANGELLWYR, plaid grefyddol yn y 
drydedd ganrif ar ddeg, yn haeru mai y ffordd 
oreu ìi wneyd cymod dros bechod, oedd ymos- 
twng i ddysgyblaeth lem y fflangell. Dywedir 
mai Rainer, ermid o Perugia, oedd ei sylfaenydd 
cyntefig, yn 1260. Enillodd ganlynwyr yn 
fuan, agos yn holl barthau yr Eidal. Hen ac 
leuainc, mawrion a bychain, a redent trwy y 
dinasoedd, gan eu fflangellu eu hunain, ac anog 
i edifeirwch. Yn ebrwydd cynhyddodd eu nifer 
i 10,000, y rhai a aent oddiamgylch, yn cael eu 
harwain gan offeiriaid yn dwyn llumanau a 
chroesau, Aent wrth y miloedd o wlad ìi wlad, 


FFO 


423 


FFÔL 


gan ofyn elusen. Yn 1261, torasant dros fy- 
nyddoedd yr Alps yn finteioedd i'r Ellmyn; ac 
ymddangosasant yn Alsatia, Bavaria, Bohemia, 
a gwlad y Pwyl; ac enillasant yn y lleoedd 
hyny lawer o efelychwyr. Yn 1296, ymddang- 
osodd mintai fechan o honynt yn Strasburg, y 
rhai wedi gorchuddio eu gwynebau a fflangell- 
asant eu hunain trwy y ddinas, ac wrth bob eg- 
lwys. Nid oedd fawr golwg gan y tywysogion, 
a'r gwyr llên penaf, ar y frawdoliaeth newydd, 
er fod y bobl gyffredin yn ffafriol iddi. Yr oedd 
dynoethiad cywilyddus y person yn groes i foes- 
au da; eu gwaith yn cyd-deithio yn finteioedd, 
yn rhoddi achlysur i ymrysonau ac annhrefn o 
bob math; a'u gwaith yn dirwasgu elusen yn 
faich trwm ar y dinasydd heddychol. Herwydd 
hyn, amryw o dywysogion yr Ellmyn a'r Eidal 
a waharddasant ymgyrchiadau y fflangellwyr. 
Brenhinoedd y Pwyl a Bohemia a'u deolasant 
o'u tiriogaethau, tra yr oedd yr esgobion yn eu 
gwrthwynebu yn egniol. Ond, o fic i'w holl 
ymdrechiadau, parhaodd gymdeithas yn 
mrawdoliaeth y Beghards, yn yr Ellmyn a 
Ffrainc; ac yn nechreuad y bymthegfed ganrif, 
yn mhlith Brodyr y Groes; 91 o ba rai a losg- 
wyd ar unwaith yn Sangersausen, yn 1414. 
Gorfu ar gymanfa Constance yn 1414, a 1418, 
_ arferyd mesurau penodol yn eu herbyn. Wedi 
' hyny ni chlybuwyd dim am y fath gymdeithas. 
Edrych Fflangelliad. 

FFLAMINES, gradd o offeiriaid yn mhlith y 
Rhufeiniaid, a sefydlwyd yn ol Plutarch, gan 
Romulus; eithr yn ol Livy, gan Numa. Dewis- 
id hwynt gan y bobl, ond urddid hwynt gan y 
prif esgob. Eu nifer ar y cyntaf ydoedd dri; 
ond cawsant wedi hyny eu hychwanegu i bym- 
theg. Y tri blaenaf a ddewisid allan o'r senedd, 
aca elwid Fflamines Majores; ond y gweddill a 
gymerid o blith y werinos, ac agyfenwid Fffam- 
ines Minores. Pan y byddai ymerawdwyr yn 
cael eu duwio, yr oedd ganddynt hwythau hefyd 
eu Fflamines, megys Fflamines Augusti. Eu 
dyledswyddau cyffredin oeddynt, gofalu fod yr 
anrhydedd defodol arferol yn cael ei roddi i'r 
duwiau a addefid yn gyhoeddus, a bod y parch 
dyledus yn cael ei dalu i'r grefydd wladol; ond 
yn nhyb y coelgrefyddol yr oeddynt wedi eu 
cynbysgaeddu â gallu ac awdurdod mawr gyda'r 
duwiau, yr hyn oedd yn rhoddi iddynt lywodr- 
aeth fawr ar feddyliau y cyffredin. 

FFLEMINIAÍD, neu FFLANDRIAID, plaid 
o Ailfelyddwyr ystyfnig, yn yr unfed ganrif ar 
bymtheg, a elwid felly herwydd mai brodorion 
o Fflanders oedd y rhan amlaf o honynt; ac 
hefyd i'w gwahaniaethu oddiwrth y Water- 
Iandiaid. 

FFLORINIAID, neu FFLORINIANIAID, 
cangen o'r Falentiniaid yn yr ail ganrif, a elwid 
felly oddiwrth un Fflorinus, offeiriad Rhufeinig, 
yr hwn, fel y dywedir, ydoedd un o ddysgybl- 
ion Polycarp. 

FFO, neu FFUH, tywysog Indiaidd, a dduw- 
iwyd yn ddeg ar hugain oed, ac afu farw yn 
bymtheg a thriugain. Ei addolwyr a gyfansodd- 
ant un o dair prif blaid grefyddol China, yr hon, 
fel y dywedir, yw y luosocaf. Ffugiant hwy fod 
addoliad yr eilun hwn yn hanfodi fil o flynydd- 
oedd cyn y cyff Cristionogol, ac iddo gael ei 


drosglwyddo o'r India i China yn mhen can 
mlynedd wedi hyny. Y mae nifer fawr o deml- 
au wedi eu codi i'r eilun hwn, ac amryw o hon- 
ynt yn orwych rhyfeddol; ac hefyd nifer fawr o 
offeiriaid cysegredig i'w wasaaaeth. Darlunir ef 
yn dysgleirio mewn goleuni, a'i ddwylaw dan 
ei wisgoedd, i ddangos fod ei holl weithredoedd 
yn ddirgel neu guddiedig. Athrawon y blaid 
hon, fel eiddo yr Aifft, Groeg, a'r Eidal, a ddysg- 
ant athrawiaeth ddyblyg; sef allanol a_ mewnol. 
Yn ol y flaenaf, dysgant y gwobrwyir yr holl 
rai da, ac y cosbir y rhai drwg, mewn lleoedd 
penodol. Gorchymynant weithredoedd hael- 
ionus; a gwaharddant dwyll, aflendid, llofr»dd- 
iaeth, ac hyd yn nod ymddifadu unrhyw gread- 
ur o'i fywyd. Y rheswm o hyn yw, eu bod yn 
credu fod eneidiau eu henafiaid yn trawsfudoi 
greaduriaid direswm; naill ai i'r rhai hyny a 
hoffent fwyaf, neu y rhaì yr oeddynt yn ymde- 
bygoli fwyaf iddynt yn eu buchedd. Herwydd 
hyn ni laddant un math o anifeiliaid; eithr tra 
yn fyw porthant hwynt yn ofalus; a phan y 
trengont, claddanthwy yn anrhydeddus, Megys 
y codant demlau Ffuh, felly hefyd adeiladant 
fynachlogydd wedi eu llenwi o ddelwau, i'w 
offeiriaid ef, gan ddarparu at eu cynhaliaeth, fel 
y modd tebycaf i gael rhan yn eu gweddiau. Yr 
offeiriaid. a ffugiant wybod i_ ba ryw gyrff y 
trawsfudir y meirw ; ac yn fynych arferant osod 
allan eu sefyllfa druenus ac anghysurus i'w hol- 
afiaid perthynasol, er mwyn tynu arian oddi- 
wrthynt dan esgus pwrcasu mynedfa iddynt i well 
amgylchiad, neu eu gweddio allan o'r purdan, 
yr hyn sydd ran arbenig o'u cysawd, 

Athrawiaeth fewnol y blaid, yr hon a ddirgelir 
rhag y bobl gyffredin, sydd yn cynwys atheist- 
iaeth athronyddol, ac yn ymwrthod â gwobr a 
chosb ar ol marwolaeth—yn gwadu rhaglun- 
iaeth ac anfarwoldeb yr enaid—yn dal nad oes 
un Duw ond y gwagle, neu ddim—ac yn dysgu 
bod prif ddedwyddwch dyn yn gynhwysedig 
mewn segurdod, annheimladrwydd, a_llonyddwch 
hollol. 

Ystyrir Ffuh, er ei fod yn eilun y bobl gy- 
ffredin yn China, yn dduw tramor, wedi ei dros- 
glwyddo yno o'r Indiagan y Boudhistiaid; ond 
er hyny, priodolir effeithiau rhyfeddol i adrodd- 
iad aml o'i enw, ac hyd yn nod i fyfyrdod arno. 
Tybir fod hyny yn tueddu i enill ffafr ffawd, ac 
i ddyogelu bywyd ; i luddias trawsfudiad i gyrff 
anifeiliaid iselradd; ac yn ddiweddaf, i sicrhau 
lle yn mharadwys Ffuh, yr hon sydd wlad o aur 
melyn, a'i thyrau o emau, a'i phontydd o berlau, 
&c, “' Meddyliwch am y cythraul, (ebeun o'i 
broffwydi,) a bydd i chwi fyned yn gythraul; 
ond meddyliwch am y Ffuh, ac ewch yn Ffuh. 

FFOADUR, (ffoad,) un ar ffo, neu yn dianc 
rhag perygl. Y cyfryw yw pob Cristion cywir. 
Y inae yn cael ei alw yn ffoadur ysbrydol, mewn. 
cyferbyniad i, a gwahaniaethiad oddiwrth, y 
llofrudd gynt, yn ffoi i'r noddfa; at yr hwn 
tebygol y cyfeirir, Heb. vi. 18. Fel yntau y 
mae yn ymwybodus o'i berygl; yn llawn an- 
esmwythder, awydd, a brys am, ddianc arno; ac 
yn ymdrechu yn gyson a diorphwys am gyraedd 
dyogelwch. 

FFOLINEB, (ffol,) gwendid dealltwriaeth neu 
syniadau; neu ynte dybiaeth ac ymddygiad 


FFUG 


424 


FFWL 


gwrthun ac afresymol. Y cyfryw yw pob pech- 
od, 1 Cron. xxi. 8; yn neillduol y pechod o 
aflendid, Gen. xxxiv. 7; Deut. xxii. 21; 2 Sam. 
xiii. 12, 13.. Herwydd hyn y mae y bywyd an- 
nuwiol yn cael ei alw, mewn modd arbenig, yn 
ffolineb ac ynfydrwydd; ac annuwiolion, yn 
ífyliaid ac ynfydion, Diar. i. 22; Preg. ii. 12. Y 
maent yn dewis y gwael o flaen y gwerthfawr, y 
cysgod o flaen y sylwedd; yn anystyriol o'u 
perygl; yn ddiofal am eu prif ddedwyddwch; 
yn esgeuluso ac yn camddefnyddio breintiau a 
chyfleusterau gwerthfawr efengyl; ac yn diystyru 
a gwrthod cynghorion, rhybuddion, ac anogaeth- 
au dwyfol a dynol. 

FFORDD, tramwyfa, neu fynedfa o un lle i 
learall. Yn gyffelybiaethol, y mae y gair yn 
cael ei gymhwyso, yn 1. At fuchedd ac ymarfer- 
iad cyson a gwastadol, o ba natur bynag y byddo, 
Gen. vi. 12; Ps.i.6. 2. At Grist fel cyfryng- 
wr; yr hwn, trwy ei farwolaeth a'i eiriolaeth yw 
yr unig ffordd i droseddwyr euog i heddwch, 
cymeradwyaeth, cymdeithas, amwynhad o Dduw. 
“ Myfi yw y ffordd,” eb efe; “ac nid yw neb yn 
dyfod at y Tad ond trwof fi,” Ioan xiv. 6. Gall 
gweinidog ffyddlon ddywedyd, myfi sydd yn 
dangos y ffordd; ond ni ddichon neb ond Crist, 
heb gablu, ddywedyd, “ Myfi yw'r ffordd.” 3. 
At grefydd wirioneddol; fel yr unig fodd i ryngu 
bodd Duw, i ddal cymdeithas âg ef, ac i'w fwyn- 
hau, Esa. xxxv. 8. Gelwir hon yn ffordd yr 

. Arglwydd, Act. xviii. 25, 26; ffordd gwirionedd, 
Ps. cxix. 30; ffordd cyfiawnder. Diar. viii. 20 ; 
ffordd santaidd, Esa. xxxv. 8; ffordd dda, Jer. 


vi. 16; ffordd gul, Math. vii. 14; ffordd dra- | a chyson o grefydd Crist. Yn Ebrill 1770, cafodd 


gywyddol, Ps. cxxxix. 24. 4. At angeu, neu 
farwolaeth naturiol, yr hon a eìwir ffordd yr holl 
ddaear, a llwybr ar hyd yr hwn ni ddychwelir, 
Jos. xxiiì. 14; Job xvi, 22. 

FFRANSISCIAID, gradd o fynachod, a syl- 
faenwyd yn 1209, gan Sant Ffransis o Assisi, yr 
hwn, wedi arwain buchedd benrydd, a ddychwel- 
wyd trwy gystudd, ac a syrthiodd i eithafedd gau- 
ddyhewyd. Hollol dlodi oedd ei reol sylfaenol 
ef, yr hon a orchymynai yn gaeth ar ei holl gan- 
lynwyr, 
hyny cafodd y rheol hon ei thyneru trwy hynaws- 
edd amryw babau yn olynol; ond achlysurodd 
hyn rwyg yn yr wdd oddiamgylch diwedd y 
drydydd ganrif ar ddeg, a'r canlyniad ydoedd ei 
ymraniad yn ddwy blaid; un yn cymeradwyo y 
rheol ddiwygiedig, a'r llall yn dal gafael gadarn 
yn rheol gyntefig y sylfaenwr, gan ei ddyrchafu 
ef yn gydradd âg Iesu Grist. Y rhai hyn a 
elwid mewn ffordd o wawd yn Fyatricell, neu 
Frodyr Bychain; yr hwn enw, mewn modd 
gostyngedig, a fabwysiadai Ffransis ei hun, ac a 
ddirgymellai ar eì ganlynwyr. Gelwir hwynt 
hefyd ysbrydolion, a'r lleill yn frodyr y cyfundeb, 
neu Fynachod Gwyliadwrus ; ac yn Ffrainc, Cor- 
delieriaid, oddiwrth eu gwaith yn rhwymo eu 
gwisg a chortyn, neu reffyn.. Y Ffransisciaid a 
haerent i'r forwyn Fair gael ei geni yn rhydd 
eddiwrth bechod gwreiddiol, yr hyn a wedid gan 
y Dominiciaid, ac a derfynodd yn eu hanmharch 
cyffredinol, 

FFUG, rhith, rhagrith, twyll, neu gelwydd. 
Ffug santeiddrwydd, yhagrith, neu santeiddrwydd 
ymddangosiadol yn unig. Ffug obaith yw 


Yn mhen ychydizg flynyddoedd wedi | 


| ulleidfa yno i ddyfod yn fugail iddynt. 
| urddo y Mai canlynol. 


| yr ochr Arminaidd i'r ddadl, 


gobaith gau, neu dwyllodrus; a ffug wyrthiau 
yw gwyrthiau gau 

FFURF, (Llad. Forma,) llun, cynllun, cyffel- 
ybiaeth, neu debygolrwydd o rywbeth; hefyd 
rheol neu drefn osodedig, sefydledig, ac arferedig 
o gyflawni rhywbeth. Yn yr ystyr flaenaf y 
mae y gair i'w ddeall pan y sonir am “ ffurf y 
gwybodaeth a'r gwirionedd—ffurf o athrawiaeth 
—ífurf yr ymadroddion iachus,” &c., Rhuf ii. 
20; vi. 17; 2 Tim. i. 13: ond yn yr ystyr olaf 


| yn eglur y cymhwysir ef at. lyfrau gweddiau a 


defodau crefyddol; megys “' Ffurf y Weddi Gyff- 
redin, yn eglwys wladol Brydain.” Y rhesymau 
dros ac yn erbyn Ffurfiau Gweddiau, a gant eu 


| hystyried dan y gair Gweddi. 


FFWLER, y Parch. Andrew Ffwler, ysgrif- 
enydd hir Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr 
neillduol, a anwyd yn Wicken, yn swydd Caer- 
grawnt, Chwef. 6, 1754. Daliai ei dad dyddyn 
bychan yn y lle hwnw, ac iddo yr oedd 6fri o 
feibion, o ba rai Andrew oedd yr ieuengaf. Der- 
byniodd egwyddorion dysgeidiaeth Seisnig gy- 
ffredin yn ysgol rydd Soham; ac nes ei fod yn 
ugain oed, bu yn ymdrafod â gwaith hwsmon. Er 
fod ei rieni yn ymneillduwyr Calfinaidd, ac yn 
enwog mewn crefydd, eto treuliodd holl ddydd- 
iau ei ieuenctyd mewn pechod, gan ymroddii 
arferion llygredig y byd. Pan yn nghylch un 
ar bymtheg oed goleuwyd ei feddwli weled ei 
drueni fel troseddwr euog; edifarhaodd yn wir- 
ioneddol am ei bechodau blaenorol; ymwrthod- 
odd â'i ffyrdd drygionus; ac o'r pryd hwnw allan 
galluogwyd efi wneuthur proffes anrhydeddus 


ei fedyddio yn gyhoeddus ar dystiolaeth o'i ffydd 
a'i edifeirwch, a'i nerthu mewn canlyniad i ddy- 
oddef gwawd a dirmyg ei gymdeithion blaenorol 
gydag addfwynder ac ymostyngiad. Pregeth- 
odd yn achlysurol yn Soham dros ddwy flynedd 
yn olynol; ac yn Ionawr 1774, derbyniodd mewn 
canlyniad i waith Mr. Diver y gweinidog yn 
rhoddi ei swydd i fyny, alwad gydunol y gyn- 
Yn 
ngwanwyn 1775, ar ol prawf o fwy na blwyddyn, 
cydsyniodd a galwad yr eglwys, a chafodd ei 
Dros beth amser bu yn 
nghyd â'r gorchwyl o fyfyrio pynciau dadleuol 
Calfiniaeth, er nad oedd wedi darllen nemawr ar 
Yn Rhagfyr 1776 
priododd Miss Gardiner, aelod o eglwys Soham, 
yr hon ydoedd yn fenyw hawddgar, wylaidd, yn 
gwarchod gartref yn dda, ac o'r hon y cafodd 
deulu lluosog. Gan nad oedd cyllid Mr. Ffwler 
ond bychan iawn, agorodd ysgol yn 1779, yr hon 
a roddodd heibio y flwyddyn ganlynol. Yn an- 
alluog ì ddarparu gogyfer a chynhaliaeth ei 
deulu cynhyddfawr, ac yn cael ei ofidio gan ym- 
ddygiad clauar ac anaddas rhai o bobl ei ofal, 
derbyniodd alwad oddiwrth gynulleidfa o Fedydd- 
wyr yn Kettering; ac wedi pregethu iddynt 12 
mis ar brawf, cafodd ei sefydlu yn fugail arnynt 
Hydref 1783. 

Symudiad Mr. Ffwler i Kettering a ffurfiodd 
gyff newydd yn eì fywyd. Dygodd ef i gymdeith- 
as amryw o weinidogion o'r un enwad a'i hun, 
â'r rhai yr oedd yn dra chlymedig, a'r rhai oedd- 
ynt mor wresog ag yntau yn eu hymofyniad am 
y gwirionedd, Yma cefodd gylch helaethach i 


FFWL 


id — 


425 


FFYDD 


lafurio ynddo, a nod mwy sefydlog i gyrchu ato, 
yn ei holl ymdriniaethau gweinidogaethol. Y 
gyfundraeth ag oedd yn ffynu yn gyffredin yn 
mhlith y Bedyddwyr y pryd bwn oedd uwch- 
Galfiniaeth y Dr. Crisp, Gill, Hussey, Brine, &c., 
—cyfundraeth yn gwadu rhwymau pawb a glyw- 
ant efengyl i gredu yn Nghrist; ac o ganlyniad, 
yn gwanychu awydd ac ymdrech gweinidogion 
“*i fyned i'r holl fyd, a phregethu yr efengyli 
bob creadur,” gan orchymyn i bob dyn yn mhob 
man i edifarhau a chredu, dan boen damnedig- 
aeth. Mr. Ffwler, yn canfod effeithiau niweidiol 
y cyfryw athrawiaeth, a ymosododd a'i holl egni 
i'w gwrthwynebu a'i datroi. I'r dyben hwn, y 
cyfansoddodd ac y cyhoeddodd efe lyfr, a gyfen- 
wodd“ Efengyl Crist yn deilwng o bob Derbyn- 
iad; neu Rwymedigaethau holl ddynolryw i 
hollol gredu a chymeradwyo y cwblo Ddatgudd- 
' iad Duw: yn yr hwn yr ystyrir Natur Ffydd 
yn Nghrist, yn nghyd a dyledswydd y rhai, lle 
.delo Efengyl, gyda golwg arni.” Y traethawd 
gwerthfawr hwn a effeithiodd yn rymus, ac a 
osododd filoedd ar y gorchwyl o brofi eu heg- 
wyddorion derbyniedig. Llu o wrthwynebwyr 
a gyfododd yn uniongyrchol i ymosod ar yr 
athrawiaeth newydd hon, fel y galwent hi; a 
' chafodd Mr. Ffwler, ar bob llaw, ei alw i am- 
ddiffyn ei hun; yr hyn hefyd a wnaeth gyda 
“ deheurwydd anarferol. 

Yn Awst, 1790, ymddifadwyd ef o'i wraig 
ragorol; ac er iddo ddwyn y golled gyda gwrol- 
der Cristionogol, eto effeithiodd yr oruchwyliaeth 
yn ddwys arno... I'r dyben i ddyfyru ei feddwl 
yn eì ofid, cyfansoddodd “'Ymddyddanion a 
Llythrau ar egwyddorion Sylfaenol yr Efengyl” 
a'i waith enwog ar “* Y Cyfundraethau Calfinaidd 
a Sosinaidd, wedi ei Chwilio a'u Cymharu, gyda 
golwg ar eu Tuedd Moesol.” Y mae y gwaith hwn 
yn rhestru yn gyfiawn yn mhlith y galluocaf a'r 
mwyaf defnyddiol o ysgrifeniadau Mr. Ffwler ; 
gan ei fod wedi gwneuthur mwy tuag at atal 
gorlifiad Sosiniaeth yn Lloegr nag unrhyw gy- 
hoeddiad diweddar. Y mae yn cynhwys rhes o 
lythyrau ar wahanol bynciau mewn un gyfrol 
wythplyg. Cafodd y llyfr dderbyniad helaeth, 
a diameu y pâr ei gymeradwyaeth yn hir. 

Tua diwedd y flwyddyn 1795, cynulleidfa arall 
o fedyddwyr yn Kettering, ag oedd wedi bod hyd 
hyny dan arolygiad Mr. Satchel, a amlygodd 
ddymuniad i ymuno â'r eglwys dan ofal Mr. 
Ffwler; yr hyn a gymerodd le mewn canlyniad, 
ac a brofodd yn llesiol a boddhaol iawn i'r ddwy 
ochr. Wedi i ysgrifeniadau Mr. Ffwler gael eu 
taenu a'u cymeradwyo yn America, cafodd ei 
raddio gan Goleg Jersey Newydd, yn Ddoctor 
Duwinyddiaeth; ond gan ei fod yn ystyried 
teitlau o'r fath yn anghydweddol a symledd y 
cymeriad Cristionogol, gwrthododd arddel yr 
enw. Yn 1792 cafodd Cymdeithas Genhadol y 
Bedyddwyr ei ffurfio yn Kettering, gan Mr. 
Ffwler ac ychydig o'i gyfeillion; yn mhlith y 
rhai yr oedd Mr. W. Carey, o Leicester, yr hwn 
a ymroddodd yn wirfoddoli fod yn genhadwr. 
Sefydlwyd ar India, fel y wlad iddynt ymweled 
â hi; ac yn ngwanwyn 1793, Mr. Carey, a chen- 
hadau eraill a hwyliasant tua Bengal, lle y tir- 
iasant yr Hydref canlynol. Yn sefydliad y 


gymdeithas hon cymerodd Mr, Ffwler gryn dra- | 


fferth ; a chafodd ei sefydlu yn ysgrifenydd iddi. 
Yr oedd achos y gymdeithas o hyny allan yn 
gorwedd yn ddwys ar ei feddwl; ac o tan Dduw 
yr oedd ei llwyddiant yn ymddibynui raddau 
mawr ar ei ymdrechiadau, Yr ymgynghoriadau 
a wnaeth, yr ohebiaeth a gadwodd i fyny, y deis- 
yfiadau personol a gyflawnodd, yr arian a gasgl- 
odd, arolygiad o dosbarthiad y gyllidaeth, dewis- 
iad, prawf, a gwelliant y cenhadau bwriadol, y 
traethodau a ysgrifenodd, y pregethau a draeth- 
odd, a'r teithiau a gyflawnodd, er taenu gwybod- 
aeth o'r genhadaeth, ac er achosi ei ffyniant, 
oeddynt yn gofyn ymdrechiadau yn mron digy- 
ffelyb. Yn 1799 teithiodd drwy yr Alban, er 
lles y gymdeithas; ac arei ddychweliad adref, 
cafodd iddo deithio 900 milltir, a chasglu yn 
hollol 900 punt. Yn 1801 ymwelodd âg eglwysi 
y Bedyddwyr yn yr Iwerddon, a chasglodd gryn 
swm at y genhadaeth. Sefyllfa eglwysi y Bedydd- 
wyr yno, pa fodd bynag, a barodd lawer o ofid 
i'w feddwl, yr hyn a achosodd iddo wedi hyny 
gyhoeddi “Sylwadau ar Sefyllfa Eglwysi y 
Bedyddwyr ynîyr Iwerddon.” Yn Ngorphenaf 
1805 gwnaeth daith arall i'r Alban, i gasglu tuag 
at gyfieithiad y Beibl i'r ieithoedd dwyreiniol, 
pan y teithiodd 1800 o filltiroedd mewn mis, y 
pregethodd bob dydd, ac y casglodd,1800 o bunau. 
Yn 1807, cyfansoddodd fynegiad o weithrediadau 
y gymdeithas; ac ymddengys bod hanes yr wyth 
mlynedd ar hugain olaf o'i fywyd, wedi ei hun- 
aniaethu yn hollol a hi. Heblaw y cyhoeddiadau 
a enwyd eisioes yr oedd Mr. Ffwler yn awdwr o 
amrywiol draethodau eraill, ar wahanol bynciau, 
y rhai, ar ol ei farwolaeth, a gasglwyd yn nghyd, 
ac a argraffwyd yn wyth gyfrol wyth plyg; yn 
mhlith y rhai y gellir enwi yn neillduol, “Llith- 
iau eglurhaol ar Genesis a'r Datguddiad,” yn 
ddwy gyfrol wyth plyg; Pregethau ar amrywiol 
Faterion; Yr Efengyl ei Thyst eihun; Cofnodau 
Mr. Samuel Pearce, o Birmingham ; Amddiffyn- 
iad y Cenhadaethau Cristionogol at y Paganiaid ;” 
yn nghyd ag amrywiol fâu ddarnau eraill, y rhai 
a geir yn mhlith ei weithion ef. Y mae ei holl 
ysgrifeniadau yn arddangos meddwl cryf, treidd- 
lol, a goleu anghyffredin, yn nghyd âg ymlyniad 
diysgog wrth athrawiaeth rad a phen-arglwydd- 
iaethol ras; at yr hyn y gellir ychwanegu ei sel 
wresog dros achos goreu dynolryw, yn helaeth- 
iad yr hwn y llafuriodd Mr. Ffwler yn fwy na 
nemawr. 

Er fod iechyd Mr. Ffwler yn gyffredinol dda, 
eto yr oedd yn agored i haint yr afu, yr hyn yn 
raddol â ddinystriodd ei iechyd ac a_anafodd ei 
gyfansoddiad. Yn Medi, 1814, tarawyd ef gan 
enyniad y peiriant hwnw ; ac ni ddihangodd byth 
yn hollol oddiwrth effeithiau yr ymgyrch. Yn 
Rhagfyr ymwelodd â Chaerludd, ac effeithiodd 
y daith i ychwanegu ei ddolur; yr hwn a gyn- 
hyddodd yn raddol y gwanwyn canlynol. O'r 
diwedd bu farw y gweinidog Cristionogol selog, 
deallus, haelionus, a duwiol hwn, ar y 7fed dydd 
o Fai, 1815; a'i enaid yn hollol gysegredig i 
Dduw, gan ymorphwys ar Grist yn unig am 
iechydwriaeth a dedwyddwch tragywyddol. 

FFYDD, Heb. mne. Gr. TTLOTLC. Llad. Fdes, 
Saes. Faith; coel neu gred o dystiolaeth; neu y 
cyfryw dderbyniad o dystiolaeth gynhwysedig 
neu amlygiedig, ag a fyddo yn effeithio ar feddwl 


FFYDD 


426 


FFYDD 


ac ymddygiad y derbyniwr, yn ol ei natur, ei 
phwys, a'i pherthynas ag ef. Ŵ ì 

Bod ffydd bob amser yn rhagdybied tystiol- 
aeth amlygiedig neu gynhwysedig, fel ei sylfaen, 
sydd eglur, nid yn unig oddiwrth yr holl eng- 
reifftiau o honi yn yr ysgrythyrau ac yn mhlith 
dynion, ond hefyd oddiwrth yr hollol anmhosibl- 
rwydd iddi hanfodi heb dystiolaeth, fel ei sylfaen. 
Nis gellir credu heb dystiolaeth, mwy nag y 
gellir gweled heb wrthrych, “Pa fodd y cred- 
ant yn yr hwn ni chlywsantam dano?” Rhuf. x. 
14, Y mae yn hollol annichonadwy. 

Bod ffydd ddiffuant, gan nad pa un bynag ai 
dynol neu ddwyfol fyddo, yn cynwys y cyfryw 
dderbyniad o'r dystiolaeth a gredir, ag a fyddo 
yn gadael effaith briodoì ar feddwl ac ymddygiad 
y crediniwr sydd amlwg oddiwrth yr ystyriaeth 
fod pob tystiolaeth a gredir yn rhwym o effeithio 
ar feddwl ac ymddygiad y derbyniwr o honi, yn 
ol ei natur, a'i phwys, a'i pherthynas ag ef. Os 
da fydd, par lawenydd; os drwg, par dristwch; 
os da iawn, par lawenydd mawr; os drwg iawn, 
par dristwch mawr, os credir hi. Er engraifft, 
dychymygwn fod hysbysiad yn cael ei wneuthur 
i ryw un, fod cant punt wedi ei adael iddo gan 
foneddwr trengedig yn ei lythyr cymun ; os credai 
y dystiolaeth byddai yn rhwym o lawenhau; nis 
gallai lai. Golygwn fod yr hysbysiad yn cynwys 
fod mil o bunau ar ei gyfer yn yr ewyllys rag- 
grybwylledig, yr hyn fyddai yn ddeg cymaint; 
os credai gwrthrych yr hysbysiad fod y dystiol- 
aeth yn wir, byddai yn sicr o lawenhau yn fwy, 
gan y byddai y newydd ddeng waith yn well. 
O'r ochr arall, golygwn ei fod yn clywed ei fod 
yn golledwr o gan punt; os credai y dystiolaeth 
nid dichonadwy iddo lainna thristâu. Golygwn 
fod yr hysbysiad yn cynwys ei fod yn golledwr 
ofil o bunau; byddai ei dristwch, mewn cyfar- 
talwch, ddeg o raddau yn fwy, os credai fod 
hyny yn wir. Yn gyson â hyn credodd ceidwad 
carchar Phillippi, ar fin anobaith, ar sail tystiol 
aeth Paul a Silas, fod iechydwriaeth iddo yn 
Nghrist; acmewn canlyniad “bulawen, gan gredu 
i Dduw, efe a'i holl deulu,” neu fel y myn rhai, 
“gan gredu i Dduw bu lawen (mravo«t,) yn eì 
holl dy,” h.y.< aeth o'r naill ystafell i'r llall, gan 
lawenhau, Act. xvi. 34. Yr eunuch Ethiopaidd, 
yn credu yn Nghrist, “a aeth ar hyd ei ffordd 
ei hun yn llawen,” Act. viii. 39 ; ar y llaw arall, 
Noah, wedi ei rybuddio gan Dduw yn nghylch 
y dylif, (amgylchiad anhyfryd,) a gredodd, a 
ehyda pharchedig ofn, a ddarparodd arch i achub 
ei dy, Heb. xi. 7. Fel hyn, y mae yn eglur fod 
y dystiolaeth a gredir bob amser yn effeithio ar 
feddwl ac ymddygiad y crediniwr, yn ol ei natur, 
ei phwys, a'i pherthynas ag ef; yr hyn yw han- 
fod gwir ffydd. ““ Os na bydd yr hyn a hysbysir 
neu a gyflwynir i'n sylw (medd un awdwr,) fel 
gwrthrych ein cred, yn fater o bwys, ac yn 
addas i gyffroi ein teimladau, ni bydd i'n cred- 
iniaeth o hono achosi un effaith ganfyddadwy 
arnom; h. y., ni ellir canfod pa un ai bod yr 
hysbysiad yn cael ei gredu genym neu beidio. 
Ond os bydd yr haeriad yn ymddangos yn bwys- 
ig, ac os credir ef genym fel gwirionedd diam- 
heuol, bydd iddo achosi cyffroad a gweith- 
rediad cyfatebol. Ond os na chredir ef gan 
nad faint fyddo ei bwys, ni bydd iddo achosi 


unrhyw gyffroad na gweithrediad, Yr amlygiad 
diffuant o'r cyffroad cysylltiedig a chrediniaeth 
o hysbysiad pwysig, neu y gweithrediad cyn- 
hyrfiedig trwy y cyfryw grediniaeth, yw y prawf 
allanol o ffydd.” 

Y mae ffydd naill ai yn ddynol neu yn ddwyfol ; 
ffuantus, neu ddiffuant. Ffydd ddynol, yw yr 
hon sy yn gorphwys ar dystiolaeth dynion, gan 
nad beth fyddo ansawdd ei gwrthrych. Y cyfryw 
yw ffydd pawb.a gymerant yn ganiataol mai 
gwir yw yr efengyl, yn unig am fod dynion eraill 
yn meddwl, yn dywedyd, ac yn credu hyny. Er 
fod gwrthrych eu ffydd yn dygwydd bod yn 
ddwyfol, eto tystiolaeth dynion yw sail eu cred- 
iniaeth, ac nid tystiolaeth Duw. Y maent yn 
derbyn yr hyn. ynddo ei hun sydd ddwyfol, fel 
gair dyn, ac nid fel gair Duw; am hyny y mae 
eu ffydd yn ddynol. Ffydd ddwyfol yw yr hon, 
nid yn unig sy yn gorphwys ar dystiolaeth Duw, 
ond hefyd sy o weithrediad Duw; ac y mae efe 
felly yn awdwr o honi, Col. ii. 12; “Rhodd Duw” 
yw-hon, nid yn unig am mai efe drefnodd y 
gwrthrych, ac a roddodd dystiolaeth ; ond hefyd 
am mai efe, trwy rymus weithrediad ei ewyllys, 
a dueddodd y meddwl i'w chredu a'i derbyn, 2 
Thes.i.5. Heblaw cydsyniad â thystiolaeth yr 
efengyl, y mae hon yn cynhwys cymeradwyaeth 
calon o drefn iechydwriaeth trwy Grist, yn nghyd 
ag ymorphwysiad arno yn llwybr dyledswydd, 
am gyflawn a tliragywyddol waredigaeth oddi- 
wrth bechod a'i holl annymunol ganlyniadau. Y 
mae hon yn puro'r galon, yn gorchfygu y byd, 
yn gweithio trwy gariad, yn diffodd holl bicellau 
tanllyd y fall, ac yn amlygu ei hun mewn ufydd- 
dod parod ac ewyllysgar, cyson a pharhaus, i 
holl orchymynion Duw. Ffydd ffuantus, yw hono 
ag sydd yn cynwys cydsyniad noeth, oeraidd, 
aneffeithiol, â thystiolaeth Duw; ond ffydd ddi- 
ffuant yw hono sydd yn cynwys derbyniad calon- 
og, effeithiol, ac ymarferol o honi. Hon yw y 
ffydd sydd yn cyfiawnhau ei deiliad, ac yn ei 
gadw i fywyd tragywyddol. Edr. Cyfiawnhad. 

Gyda golwg ar ei gweithrediadau yn ei pherth- 
ynas â gwahanol wrthrychau, y mae gwir ffydd 
yn myned dan amrywiol enwau yn yr ysgrythyr- 
au santaidd, Pan y gosodir Duw allan fel addaw- 
wr ffyddlon a galluog, gelwir ffydd, “ Ymddiried 
yn yr Arglwydd,” Esa. xxvi. 4. Pan y golygir 
Crist fel gwrthrych teilwng o sylw a serch, gelwir 
ffydd ““troi'r gwyneb ato, neu edrych arno, 
Esa. xlv. 22. Pan y gosodir ef allan fel Gwa- 
hoddwr tirion a thaer, gelwir ffydd “dyfod ato,” 
Math, xi. 28; pan ei darlunir ef fel rhodd Duw i 
fyd colledig, gelwir ffydd ““ei dderbyn,” Ioan i. 
12. Pan y cyflwynir efi sylw fel noddfa, neu 
obaith wedi ei osod o'n blaen, gelwir ffydd “ ffoi 
SD “ffoi ìi gymeryd gafael arno,” Heb, 
vi. 18, 

“* Ffydd yn wir, (medd Paul,) yw sail y pethau 
yr ydys yn eu gobeithio, a sicrwydd y pethau 
nid ydys yn eu gweled,” h. y., yr egwyddor hono 
yw ffydd ag sydd yn tueddu a galluogi ei deil- 
iaid i deimlo ac ymddwyn tuag at bethau absen- 
ol ac anweledig, fel pethau presenol a gweledig. 
Dyma oedd ffydd Abel, yn ei pherthynas ag 
aberth Crist; ffydd Enoch yn ei pherthynas â 
chyflwr dyfodol; ffydd Noah yn ei pherthynas 
a'r dylif; ac yw ffydd pawb yn ei pherthynas a 


FFYDD 


421 


FFYDD 


phethau anweledig a dyfodol. Dengys hyn beth 
a feddylir wrth fyw trwy ffydd,” a pheth yw 
arwyddocâd yr ymadrodd, “Wrth ffydd yr ydym 
yn rhodio, ac nid wrth olwg;” sef yr ydym yn 
cael ein llywodraethu, yn ein holl ymdriniaethau, 
gan grediniaeth sefydlog o sicrwydd, pwys, a 
gwerthfawrogrwydd pethau anweledig a thra- 
gywyddol. 

Dosbarthir ffydd yn gyffredin gan Dduwin- 
yddion, i hanesiol, amserol, gwyrthiol, a_ chyf- 
iawnhaol. Ffydd Aamesiol yw cydsyniad noeth a 
thystiolaeth yr efengyl, Iagoii. l4, 17. Ffydd 
amserol yw cydsyniad dros dymhor a'r efengyl, 
yn cael ei gymdeithasu a llawenydd diflanedig a 
darfodedig, Math. xii. 20. Ffydd wyrthiol ydoedd 
grediniaeth sefydlog o addewid amlygiedig neu 
gynhwysedig y cyflawnid rhyw wyrth gam, neu 

ar ryw un, Math. xvii. 20; 1 Cor. xiii. 2. i'fydd 
: gyfiawnhaol yw ymorphwysiad yr enaid ar Grist, 
ar sail y dystiolaeth am dano, am faddeuant 
pechodau, a chymeradwyaeth gyda Duw, Gal. ii. 
16. Gwedi'r cwbl dichon mai dynol a dwyfol, 
ffuantus a diffuant yw unig ddosbarthiadau ffydd ; 
.ac yn briodol, nad yw, o ran natur, fel gweith- 
red yr enaid, ond yr un peth yn mhawb, yn mhob 
>amgylchiad ; ac ei bod yn gwahaniaethu yn unig 
yn eì sylfaen, ei gwrthrych, ei dyben, a'i heff- 
eithiau. Beth yw ffydd, dan bob cymeriad, ond 
yr enaid yn credu tystiolaeth? yrun peth ynddo 
“ei hun yw credu gwirionedd acchelwydd; tyst- 
iolaeth dyn a thystiolaeth Duw. Yn y gwrth- 
rych a'r effeithiau y mae'r gwahaniaeth, ac nid 
yn y weithred, fel gweithred. 

Wrth derfynu, gellir sylwi fod yr efengyl, neu 

-grefydd Crist, yn aml, trwy draws-enwad yn 
'myned dan yr enw ffydd, yn Ngair Duw, Gal. i. 
23; Heb. xii. 2. Gelwir hi felly, yn 1. Herwydd 
mai yr offeryn trwy ba un y cenhedlir ffydd, 
ydyw. “Ffydd sydd yn dyfod trwy glywed, a 
chlywed trwy air Duw.” Nis gellir credu heb 
dystiolaeth, mwy na charu heb ddatguddiad o'r 
gwrthrych; 2. Herwydd mai hi yw unig sylfaen 
ffydd ddwyfol, ddiffuant. Fel hyn y dywed yr 
Arglwydd, ydyw yr unig graig ar yr hon yr ad- 
eilada y ffydd rag-grybwylledig.—3. Herwydd 
y pwys mawr a osodir arni yn ngair Duw, a'r 
effeithioldeb mawr a briodolir iddi; gellid meddwl 
gan faint y pwys a osodir arni yn Llyfr Duw, 
mai ffydd yw pob peth mewn crefydd. “ Heb 
ffydd anmhosibl yw rhyngu bodd Duw.” Heb- 
ddi nis gellir mwynhau un fraint, na chyflawni un 
ddyledswydd grefyddol, mewn modd derbyniol 
gan Dduw, a buddiol i ddynion; trwyddi, dichon 
i'r euog gael ei gyfiawnhau; yr aflan ei sant- 
eiddio; y gwan ei nerthu; a'r anghysurus ei 
gysuro. Edr. Cred. 

FFYDDLONDEB, (ffyddlawn,) y rhinwedd 
hwnw ag sy'n tueddu ei ddeiliad 1 ymdrechu 
cyflawni ei holl ymrwymiadau, can belled y 
| byddo yn alluadwy iddo, bob amser, ac yn mhob 
amgylchiad, Tit. ii. 10. 

Y mae ffyddlondeb, bob amser, yn rhag-dyb- 
ied ymrwymiad ; ac yn gyffredin yn golygu rhyw 
adneu, neu ymddiried; yn ngofal ei ddeiliad. Y 
mae yn gymysgedd o onestrwydd, neu gywirdeb 


egwyddor, gofal, pryder, diwydrwydd, a dyfal- 
barhad. Nid yw yn gynhwysedig mewn gwneuth- 
ur llawer, nac ychwaith mewn gwneuthur mwy 
nag eraill; ond mewn gofal ac ymdrech i wneuth- 
ur yr hyn sydd ddyledus arnom, a hyny mewn 
modd rheolaidd, addas, a phrydlon, oddiar eg- 
wyddor gywir, ac i ddybenion teilwng a chyf- 
reithlon.. Y gwrthwyneb ydyw i anghywirdeb, 
diofalwch, esgulusdod, llygad-wasanaeth, segur- 
dod, a diogi. Y mae yn rhinwedd ardderchog ; 
yn gosod sail ymddiried hollol ac annherfynol; 
yn teilyngu canmoliaeth a gwobr; ac yn dyrch- 
afu ei ddeiliad i sylw, parch, cariad, cymeradwy- 
aeth, nodded, a thiriondeb pob bôd doeth a 
rhinweddola ddygwyddo ddyfodi gydnabydd- 
iaeth ag ef. Y mae yn cyflawni, diffygion mawrion 


| anorfodol; ond nid oes dim a ddichon gyflawni y 


diffyg o hono ef. Gan nad faint fyddo gallu- 
oedd a chynheddfau yr anffyddlon, pan y dar- 
ganfyddir ei wir gymeriad caiíf ei ddiystyru, ac 
os bydd modd, ei wrthod, os nad. ei gosbi; ond 
y ffyddlon a gerir, a_ berchir, ac a ddyrchefir, 
gan YM faint ei ddiffygion naturiola dygwydd- 
iadol. 

FFYDDLONDEB DUW, y perffeithrwydd 
hwnw o'i eiddo ag sydd yn ei dueddu yn wastad- 
ol i gyflawni ei holl ymrwymiadau, Galar. iii. 
215 l5C01. 1. 91 Ioan 9; 

Y mae perthynas agos rhwng gwirionedd, geir- 
wiredd, a ffyddlondeb Duw, a'u gilydd; ond eto, 
mewn ystyr gaeth, dichon eu bod i'w gwahan- 
iaethu. Y mae gwirionedd neu eirwiredd Duw yn 
golygu y cwbl o'i ymadroddion yn athrawiaethol, 
adroddiadol, darluniadol, bygythiol, ac addawol; 
ond ei ffyddlondeb, yn briodol, yn golygu ei 
addewidion cynhwysedig ac addawedig yn unig. 
Golyga ei wirionedd ansawdd ei holl ymadrodd- 
ion; ond ei ffyddlondeb, gyflawniad ei holl 
addewidion anghyflawnedig, cynhwysedig ac am- 
lygedig. Ei wirionedd sydd yn ei wneuthur yn 
wrthrych teilwng crediniaeth; a'i ffyddlondeb, 
yn wrthrych addas ymddiried a gobaith. Y mae 
yn eirwir, i gyflawni ei fygythion; ond yn ffydd- 
lon i gyflawni eì addewidion. Yr ydym yn credu 
ar sail ei eirwiredd, y bydd iddo gyflawni y naill; 
ond yn ymddiried ynddo, ar sail ei ffyddlond€b, 
am gyflawniad diesgeulus o'r lleill, Fy, 

Ymddengys ffyddlondeb Duw, yn 1. Oddiwrth. 
dystiolaeth bendant ei air, Galar. iii. 21; 1 Cor. 
i.9. 2. Oddiwrth anfeidrol berffeithrwydd ei 
natur, Math. v. 48.. 3. Oddiwrth ansawdd ddat- 
guddiedig ei gymeriad, Ecs. xxxiv. 6. 7, Dan. ix. 
4. 4. Oddiwrth ei ymddygiad tuag at y byd, yr 
eglwys, a phersonau neillduol, Gen. viii. 22; 
Math. xvi. 18; Deut. xxxiii. 25. 5. Oddiwrth 
hanfodiad ffyddlondeb yn mhlith dynion, a bodau 
deallgar eraill, Iago i. 17. 6. Oddiwrth dyst- 
iolaeth y rhai sydd yn ei adnabod oreu, am dano, 
Jos xxi. 45; xxiii. 14. 

Dylai yr ystyriaeth o ffyddlondeb Duw, ein 
dysgu, yn l. I ymddiried ynddo, Heb. xi. 11. 
29. I ofidio a chywilyddio am ein hanffyddlondeb 
ein hunain, Dan. ix. 4, 8. 3, I ymdebygoli iddo, 
Math. v. 48; Eph. v. 1. 


G- 


GABRIAID, neu GAEBRIAID, enw a roddir 
ar y Cristionogion gan y Twrciaid, yn arwyddo 
yr un peth a gwrth-gredwyr, neu baganìaid. 

GABRIELIAID, cymdeithas o wyr lleyg a 
sylfaenwyd yn Bologne, gan Caesar, Bianchetti, 
yn 1646, er cynydd mewn gwybodaeth a rhin- 
wedd Gristionogol. 

GAIANIAID, canlynwyr Gaian, esgob Al- 
exandria, yn y chweched ganrif, yr hwn, mal y 
dywedir, a haerai nad oedd dynoliaeth Crist, ar 
ol ei huno â'r Duwdod, yn ddarostyngedig i wen- 
didau dibechod y natur ddynol. 

GAIR, Heb. j33, Dabar; Gr. pn, neu 
XMoyoc ; Llad. Verbum, neu sermo: drull-ymad- 
rodd sengl; ymadrodd cyfansawdd, neu araeth, 
Act. xiii. 15; chwedl, neu adroddiad, megys 
““ gwir yw'r gair, ac yn haeddu pob derbyniad, 
ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid,” 
ine a. UO. 

““ Y Gair,” yn draws-enwadol, a ddynoda naill 
aiyr Arglwydd Iesu Grist, (Ioani.!,2,14; 1 
Ioani.l; v.7,) neu yr ysgrythyrau santaidd, 
Ps. lxviii. ll; cxxxviii. 2; Luc v.1; viii. 12; 
iS Act Iy 315, ynt.” 1a o 1 Cor. 
xiv. 36. 

Gelwir yr Arglwydd Iesu Grist, “Y Gair,” 
ysgatfydd, yn gyntaf, mewn cydweddiad ag ar- 
feriad yr esbonwyr Caldeaidd, (yr ysgrifenwyr 
Iuddewig henaf,) y rhai a arferant yr enw Memra, 
(Gair,) yn lle Jehofah; ac a ddywedant, “mai 
Memra, ““y Gair,” a greodd y byd; a ymddang- 
osodd i Moses ar Sinai; a roddodd iddo y gyf- 
raith ; a lefarodd wrtho wyneb yn wyneb; a ddug 
Israel o'r Aifft; a arweiniodd Israel trwy yr an- 
ialwch; a gyflawnodd yr holl wyrthiau cofrestr- 
edig yn llyfrau Moses; ac a ymddangosodd i 
Abraham yn ngwastadedd Mamre, ac i Jacob 
yn Bethel.”  Cruden's Concordance; Robinson's 
Dict. 2 Herwydd mai efe yw cynrychiolwr 
Duw i ddynion. Fel y mae geiriau gwirioneddol 
yn gywir ddangosiad o feddyliau y llefarwr, felly 
y mae Cristo Dduw. Delw y Duw anweledig, 
agwirlun ei berson, a dysgleirdeb ei ogoniant 
ydyw. Mor hollol yw y cyfatebiad rhyngddo a 
Duw, fel y gallai ddywedyd, ““Myfi a'r Tad un 
ydym; a'r neb am gwelodd ia welodd y Tad. 
A yw Duw yn dragywyddol? Yr hwn sydd, yr 
hwn a fu, a'r hwn sydd ar ddyfod yw Crist, Dat. 
i. 4. Ayw Duw ynholl-bresenol? “Lle mae dau 
neu dri wedi ymgynull yn fy enw i, medd Crist, 
yno yr ydwyf yn eu canol hwynt, Math. xviii. 
20. A yw Duw yn hollwybodol? “Myfi, medd 
Crist, yw yr hwn sydd yn chwilio yr arenau, a'r 
calonau,” Dat.ii. 23. A yw Duw yn hollalluog? 
Yr hollalluog y gelwir Crist, Dat.i. 8. A yw 
Duw yn anghyfnewidiol? “Iesu Grist, ddoe a 
heddyw yr un, ac yn dragywydd,” Heb. xiii. 8, 
Ni bu geiriau a meddyliau erioed yn cyd-daro 
yn well nag y mae Crist a Duw. 3. Herwydd 
mai ynddo a thrwyddo y mae Duw yn llefaru. 
Trosglwyddydd meddwl yw gair; a throsglwydd- 
wr meddwl Duw i ddynion yw Crist. Efe oedd 
gynt yn llefaru wrth Israel; ac efe sydd eto yn 
llefaru wrthym ni, Heb. xii. 24—26. 4. Her- 
wydd mai efe yw awdwr a sylwedd yr ysgrythyr- 
au santaidd, Gair Crist ydynt; ac am dano ef 


y maent yn tystiolaethu, Ïoan v. 39. Efe yw eu 
Halpha a'u Homega, eu dechreu a'u diwedd; eu 
canol- bwynt, yn yr hwn y mae eu holl linellau 
yn cyd-gyfarfod; eu haul, oddiamgylch yr hwn y 
mae eu holl wirioneddau yn troi, ac oddiwrth yr 
hwn y maent yn derbyn eu holl ogoniant a'u 
rhinwedd. Llythyren farw, llusern dywyll, 
cleddyf diawch, maes diffrwyth, ffynon ddiddwfr, 
bronau hespion, gardd ddilysiau, a thrysorfa 
wag, fyddai yr ysgrythyrau heb Grist, 5. Am 
mai efe yw swm a sylwedd y gair a glybuwyd, 
neu y weinidogaeth Gristionogol. Gweinidogion 
y gair, a gweinidogion Crist y gelwir gweinidog» 
ion yr efengyl, a hyny nid yn unig am eu bod 
wedi eu danfon ganddo, ac yn derbyn eu haw- 
durdod oddiwrtho, ond hefyd am mai efe y maent 
yn ei bregethu. Pregethu y Gair yw pregethu 
Crist, a phregethu Orist yw pregethu y Gair. 
Crist yw eanol-bwynt a dyben pob pregeth efeng- 
ylaidd, os na ddygwydd fod yn destyn a 
defnydd iddo. 

Yr ysgrythyrau santaidd a elwir y gair, yn y 
rhif unigol, i ddynodi unoliaeth eu dyben, a chyd- 
gordiad eu hamrywiol ranau. Gelwir hwynt gy 
gair, mewn modd pwysig i ddynodi. eu rhagor- 
iaeth ar bob ysgrifen ddynol. Gelwir hwynt y gair 
yn arwyddol, am eu bod yn cynwys amlygiad o 
feddwl Duw. Gelwir hwynt hefyd, gair Duw, 
Rhuf. ix. 6; Dat. xix. 9; gair Crist, Col, iii. 16; 
gair yr Arglwydd, Ps. xviii. 90 ; Esa. ii. 3; gair 
y deyrnas, Math. xiii, 9; gair yr iechydwriaeth, 
Act. xiii. 26; gair yr efengyl, Act. xv. 7; gair y 
ffydd, Rhuf. x. 8; gair cyfiawnder, Heb. v. 13; 
gair y gwirionedd, ac impiedig air, Iagoi. 18, 
21; gair gras Duw, Act. xx. 32; a gair amyn- 
edd Crist, Dat. xix. 13, 

GALAR, terfysg, neu anesmwythder meddwl, 
herwydd rhywbeth anhyfryd, neu feius. 

Y mae galar, naill ai yn naturiol neu grefydd- 
ol; gwirioneddol neu ragrithiol; cyfreithlon neu 


-anghyfreithlon; cymhedrol neu anghymedrol; 


terfynol neu annherfynol. Galar naturiol yw y 
cyfryw ag sydd yn tarddu o achosion, ac yn cael 
ei gymhell gan egwyddorion naturiol; megys yr 
eiddo rhieni ar ol eu plant, &c. Galar crefyddol 
yw y cyfryw a achosir gan egwyddorion ag sydd 
yn tueddu i ddybenion crefyddol. Y fath yw 
galar y gwir Gristion am ei bechodau ei hun, ac 
eraill. Gelwir hwn yn “dristwch duwiol,” 2 
Cor. vii. 10; am mai Duw yw ei awdwr a'i 
wrthrych, (Ezec. xi. 19 ; Sech. xii. 10;) ac he- 
fyd ei fod (kara Oeov ) jn ol Duw; sef yn ol 
ei ewyllys, ac yn gymeradwy ganddo, Act. xvii. 
90; Ps. li. 17; Esa. lxii. 2. Y mae hwn yn 
ddiffuant; yn anhunanol; yn fawr; yn ddwfn ; 
yn barhaus; ac yn rhinweddol a_ iachusol, yn ei 
effeithiau a'i ganlyniadau, Sech. x. 10—14; 2 
Cor. vii. 10. Galar gwirioneddol yw yr hwn 
sydd o'r galon, ac nid mewn ymddangosiad yn 
unig; ond galar rhagrithiol yw yv hwn fyddo 
oddiallan yn unig. Galar cyfreithlon yw yr hwn 
sydd orchymyneldig, ac â gwir achos iddo; ond 
galar anghyfreithlon yw yr hwn sydd wahardd- 
edig, ac heb achos gwirioneddol iddo. Galar 
cymedrol yw yr hwn a gyfyngir, o ran graddau, 
o fewn terfynau rheswm, gweddeidd-dra, a sobr- 


y 


GAL 


429 


GAL 


wydd; ond galar anghymedrol yw yr hwn sydd 
yn myned dros y cyfryw derfynau. Galar fer- 
fynol yw duwiolion ar y ddaear; ond galar dm- 


' nherfynol yw galar trigolion annwfn. 


“* Er fod galar yn gyfreithlon dan ystyriaeth 
o bechod, ac mewn cyfyngderau a thrallodion, 
eto dylem ochelyd eithafion wrth alaru, 2 Cor. 
ii, 7; 1 Thes. iv. 138.. Y mae galar yn dyfod 
yn bechadurus a gormodol pan yn peri i ni ddi- 
ystyru ein trugareddau; yn ein gwneyd yn 
anystyriol o ddrygau cyhoeddus; ein cadw oddi- 
wrth ein dyledswydd; yn niweidio ein iechyd 
corfforol, ac felly yn peryglu ein bywyd; yn 
suro ein hysbryd; yn ein gwneuthur yn an- 
foddlon, yn anystyriol o orchymynion Duw, ac 
o gynghorion cyfeillion. Er cymedroli ein galar 
dylem ystyried ein bod dan lywyddiad bod 
doeth a thrugarog; nad yw efe yn caniatauiun 
niwed ddygwyddi ni heb fod ganddo ddyben 
daionus mewn golwg; y dichon efe beri i'n gofid- 
iau fod o les ysbrydol ini; y buasai yn gyfiawn 
iddo ein cystuddio i raddau mwy o lawer; er ei 
fod wedi cymeryd rbai cysuron ymaith, eto ei 
fod wedi gadael llawer yn ein meddiant; ei fod 
wedi rhoddi addewidion o gymhorth i ni mewn 
cyfyngder; ei fod wedi cynal miloedd mewn 
amgylchiadau mor gyfyng a ninau; ac yn ddi- 
weddaf, y daw yr amser ar frys, y bydd iddo 
sychu ymaitb holl ddagrau y rhaì a'i carant, a 
rhoddi iddynt anniflanedig goron y bywyd.” 
Gwel Boddlonrwydd. 

GALENIAID, canlynwyr Galen Abraham 
Haam, physygwr o Amsterdam, a_ phregethwr 
enwog yn mhlith y JMennoniaid. Ystyrid ef yn 
benrhyddiad, gan ei fod yn derbyn pawb i gy- 
mundeb a gredent yr ysgrythyrau, ac a arwein- 
ient fywyd crefyddol. Cafodd ei wrthwynebu 
gan Samuel Apostwl. 

GALIAIDD, perthynoli Gaul neu Ffrainc. 

GALILEAID, canlynwyr Judas o Gaulan, yn 
Galilea, terfysgwr, yr hwn yn amser Crist a 
gynhyrfodd ei gydwladwyr, y Galileaid, gydag 
amryw Iuddewon eraill, i gymeryd ìi fyny arfau 
yn hytrach na thalu teyrnged i'r Rhufeiniaid, 
Yr egwyddurion a feithrinai efe yn ei ganlynwyr, 
oeddynt nid yn unig eu bod yn gênedl rydd, ac 
na ddylasent fod yn ddarostyngedig i un genedl 
arall, ond hefyd mai hwynthwy oedd etholedig- 
ion Duw, mai efe yn unig oedd eu llywydd, ac 
am hyny na ddylasent ymostwng ì un dynol or- 
dinhad. Er i Judas fod yn aflwyddianus, ac i'w 
blaid, ar eu cychwyniad cyntaf, gael eu gwasgaru, 
eto mor ddwfn y gwreiddiodd ei benboethder ef 
ynddynt, fel na orphwysasant nes iddynt achosi 
eu dinystr hollol eu hunain, yn nghyd â Jeru- 
salem a'r deml. 

Hefyd, plaid grefyddol, dysgyblion Ioan 
Fedyddiwr, y rhaimor ddiweddar a B.A. 1779 
oeddynt, (medd T. Williams,) yn cyfaneddu ger 
Elmarah, ac yn nghylch tair neu bedair mil ar 
ddeg o rifedi. 

GALWAD, Heb. Sŷp, Cwl; Gr. Kayneie; 
Saes. Call; proffes, creflt, neu orchwyl cyfiredin 
a gwastadol gwr; hefyd cyfarchiad, cymhelliad, 
gwahoddiad. 

GALWAD YR EFENGYL, y cyhoeddiad a'r 
eynhygiad o ras a thrugaredd i bechaduriaid, gan 
Dduw trwy Grist, yn ngweinidogaeth y Gair, 

3H 


Esa.lv.l, 2,3; Dat.xxii. 17. Y mae hon, yn 
l. Yn gyffredinol a diwahaniaeth. Nid oes neb 
mewn oed a synwyr, lle delo efengyl, nad yw yn 
cael ei gynwys yn mhlith ei gwrthrychau, Diar. 
viii. 4, 5; Esa. xlv. 22; Marc xvi. 15; Ioan v. 
40. 2. Yn gywir a diragrith. Y mae Duw yn 
meddwl yr hyn y mae yn ei ddywedyd, ac yn 
ewyllysio yr hyn y mae yn eì orchymyn, Ezec. 
xxxiii. ll; 1 Tim.ii. 4; 2 Pedr iii. 9. Byddai 
meddwl ffordd arall yn anghyson â chymeriad 
Duw, fel bôd ffyddlon a chywir; ac yn tueddu 
ì droi yr efengyl yn fath o goeg-chwarae, (farce) 
crefyddol. 3. Yn ddifrifol a thaer, Dat. xxii. 17. 
Ymresymu, ïe, deisyf, y mae Duw, ÊEsa.i. 18; 
lv. 1, 2,3; a chymhell, atolygu, neu erfyn, y 
mae ei weision, Luc xiv. 23; 2 Cor. v. 20; 2 
Tim.iv.l,2. 4. Yn effeuhiol, pan yn cael ei 
derbyn fel y mae yn wir yn air Duw, 1 Thes. i. 
4—6.; ii. 13; ond yn anfuddiol ac aneffeithiol 
pan yn cael ei derbyn fel gair dyn, Heb. iv. 1. 

Gwrthddadleuir gan rai yn erbyn galw pawb 
yn gyffredinol a diwahaniaeth i ddyfod at Grist, 
herwydd mai oferedd, (mal y dywedant,) yw 
hyny, gan fod yn eglur na ddaw eithr yr ethol- 
edigion ato yn unig. Atebir yn 1. Nad all bwriad 
anamlwg fod yn rheol dyledswydd neb, Deut. 
xxix. 29; Diar.ii. 13. 2. Nad pregethu i rai, 
ond i bawb, yw y gorchymyn, Marc xvi. 15... 3. 
Mai felly yr oedd Crist a'r apostolion yn gwneuth- 
ur, Luc xiii. 3, 5; Ioan iii. 14—17; Act. xvìi. 
30, 31. 4. Nad oes un rhwystr effeithioli neb 
sy'n clywed efengyl i ddyfod at Grist, oddigerth 
eu hanewyllysgarwch eu hunain, Luc xiii. 24; 
Ioan v. 40. ô. Mai y moddion gosodedig i 
ddwyn dynion at Grist yw eu galw a'u cymhell 
i ddyfod ; ac nad oes un moddion tebycach i ateb 
y dyben hwnw, nag appelio at eu cydwybodau 
yn ffyddlon a diwahaniaeth, Act.ii. 23, 41; xxiv, 
24,25; xxvi. 20—29. 6. Bod dybenion pwysig 
eraill mewn golwg yn mhregethiad yr efengyl, 
heblaw cadwedigaeth yr etholedigion; megys go- 
goniant mynegol Duw—anrhydedd yr Arglwydd 
Iesu Grist—gwareiddiad y byd—ac anesgusod- 
rwydd y rhai ni fynant ufyddhau i alwadau Duw, 
lTim.i.ll; 2 Cor.iv. 4; Esa. xi. 6—9 ; Heb. 
ii. l—4; x. 26—31. Gan yr atebir y dybenion 
hyn, yn sicr, nid oferedd yw pregethu yr efeng- 
yli bawb, er na bydd i bawb ei chredu a'i der- 
byn. 
GALWAD WEINIDOGAETHOL, cymhell- 
iad i waith y weinidogaeth, Y' mae hon yn 
ddwyfol, neu eglwysig. Yr un ddwyfol sydd 
oddiwrth Dduw; ac yn cynwys addasrwydd a 
thuedd at y gwaith, yn nghyd a chyfleustra a 
chynhorthwyon i'w gyflawni. Yr un eglwysig 
sydd yn gynhwysedig yn nghymhelliad a dewis- 
iad eglwys o ryw berson i fod yn weinidog iddi. 
Y mae yn angenrheidiol i'r ddwy gyd-gyfarfod 
er cyfansoddi gweinidog rheolaidd. Ni ddylai 
neb gydsynio a chymhelliad dynion heb ryw sail 
i farnu ei fod hefyd wedi eî alw gan Dduw ; nac, 
o'r ochr arall, ryfygu ei fod wedi ei alw gan 
Dduw, heb ei fod wedi derbyn cymhelliad oddi- 
wrth ddynion. Nid yw Duw yn galw neb heb 
agor drws iddo lafurio yn ei eglwys, a rhoddi lle 
iddo yn serchiadau ei bobl. 

Gyda golwg ar alwad eglwysig i waith y 
weinidogaeth, y mae cryn ddadl yn hanfodi, pwy 


GAL 450 


GALL 


—_ 


sydd ag awdurdod i'w rhoddi, Haera rhai mai yn 
y gwyr llên uwchraddog, neu gyflwynwyr byw- 
ioliaethau eglwysig, y mae'r awdurdod yn gor- 
wedd; tra y mae eraill yn fwy cyson a rheswm, 
ac â Beibl, yn honi mai i'r eglwys yn unig y mae 
y cyfryw awdurdod wedi ei hymddiried gan 
Dduw. Y flaenaf yw tyb yr Esgobyddion Pab- 
aidd a Phrotestanaidd; a'r olaf yw barn y Cyn- 
ulleidfaolion a'r Bedyddwyr; ac yn wir, os cym- 
deithasau gwirfoddol yw eglwysi Crist; os yw yn 
ddyledswydd ar eu haelodau, yn ol gorchymyn 
Duw, i brofi yr ysbrydion, ai o Dduw y maent, 1 
Ioan iv.1; os ydyw nodau y rhai a ddanfonir ac 
na ddanfonir gan Dduw, cynwysedig yn y gair, 
wedi eu cyflwyno i sylw yr eglwysi yn gyffredin- 
ol, Math. vii. 15—20; Rhuf. xvi. 17, 18; 1 Tim. 
iii. 1—7; os dylent wneuthur rhyw ddefnydd 
ymarferol o honynt; os oes un grym mewn 
esiamplau ysgrythyrol, Act. i, 15, 26; vi. 1. 6; 
xiv. 23; ac os oes rhyw bwys yn hanesion eg- 
lwysig y canrifoedd cyntaf, y mae y rhai olaf yn 
barnu yn gywir, ac yn gweithredu yn eu lle. 
Ofer haeru nad yw aelodau cyffredin un eglwys 
yn addas at y gwaith, gan fod Duw wedi eu 
hawdurdodi a'u cyfarwyddo i'w gyflawni. Gwir 
mai yr henuriaid bia urddo, l Tim. v. 22; er mai 
yr eglwys bia dewis, Act. vi. 1, 6. Dengys hyn 
y dylent gyd-ymgynghori. 

GALWEDIGAETH, yr un peth a galwad. 
Edr. Galwad. 

Arferir y gair galwedigaeth yn y Testament 
Newydd mewn ystyr naturiol a chrefyddol, 
Mewn ystyr naíurio) y mae yn arwyddo proffes, 
galwad, swydd, neu grefft. “Pob un yn yr 
alwedigaeth y galwyd ef, yn hono arosed,” 1 
Cor. vìi. 20. Mewn ystyr grefyddol, y mae yn 
arwyddo naill ai Cristionogaeth, neu grefydd; 
neu ynte ailenedigaeth, sef gwaith Duw, trwy 
weinidogaeth ei air a'i ysbryd, yn tueddu dynion 
i dderbyn Crist, ac i ufyddhau o'r galon i'r 
efengyl. Am Gristionogaeth, neu grefydd, y 
mae yn cael ei arfer, pan y dywedir, “* Yr ydych 
yn gweled eich galwedigaeth, frodyr, nad llawer 
orai doethion yn ol y cnawd, nad llawer o rai 
galluog, nad llawer o rai boneddigion, a alwyd, 
1 Cor. i, 26; a thrachefn, “ Deisyf gan hyny 
arnoch yr wyf fi, y carcharor yn yr Arglwydd, 
ar rodio o honoch yn addas i'r alwedigaeth y'ch 
galwyd iddi,” Eph iv.1. Ond am adenedig- 
aeth yr arferir ef, pan y dywedir, “ Byddwch 
ddiwyd i wneuthur eich galwedigaeth a'ch ethol- 
edigaeth yn sicr,” 2 Pedr i. 10. ' Nid galwedig- 
aeth i freintiau oedd yn ngolwg Pedr; canys 
nid oedd achos i'r rhai yr oedd yn ysgrifenu 
atynt fod yn ddiwyd ìi wneyd hono yn sicr, 
gan ei bod yn eglur iddynt ar yr olwg gyntaf; 
nid galwedigaeth i swyddau a olygai; canys 
nid at swyddwyr ond Cristionogion anghyoedd, 
yr ysgrifenai: nid yr alwedigaeth Gristionogol, 
neu grefydd Crist, a olygai ychwaith, gan fod 
hono, eisoes, wedi ei sicrhau yn ddigonol trwy 
wyrthiau. Gan hyny rhaid mai adenedigaeth, 
nen waith Duw trwy ei air a'i ysbryd, yn tueddu 
y meddwl i dderbyn Crist, ac i ufyddhau i'r 
efengyl oedd mewn golwg ganddo. 

Gelwir Cristionogaeth yn alwedigaeth, yn 1. 
Am ei bod i'w harddel yn gyhoeddus a digywil- 
ydd gan ei choleddwyr, Rhuf. i. 16; x. 9; Heb. 


iv. l4; x. 23. 2. Am ei bod i ymarferyd â hi 
yn gyson a pharhaus, gan bawb a ewyllysiont 
gael lles oddiwrthi, Job xxii. 21; Act. xxiv. 16; 
1 Tim. iv. 7, 8. 3. Am ei bod yn dwyn elw 
sylweddol ac annrhaethol i'r sawl a wnelont 
felly, Ps. xix. 11; Diar.iii. 13—17; iv. 7—9; 
Rhuf. vi. 22; 1 Tim. vi. 6.. Yn mherthynas i'w 
natur, gellir sylwi ei bod yn 1. Yn alwedigaeth 
uchel, neu (avw,) oddiuchod, Phil. iii. 14. Nid 
oes gan hyny, achos cywilyddio o honi. 2. Yn 
alwedigaeth santaidd ynddi ei hun, ei dyled- 
swyddau, dybenion, ac effeithiau, 2 Tim. i. 9. 
3. Yn alwedigaeth mefol, gan mai yn nghylch 
pethau mefol y mae yn ymyraeth; ac mai o'r 
nefoedd y daeth, ac i'r nefoedd y mae yn tueddu 
ac yn addasu ei hymarferwyr, Heb. iii. 1. 
Gelwir adenedigaeth yn alwedigaeth yn 1, 
Herwydd mai trwy alwad yr efengyl y mae yn 
cael ei heffeithio, Iagoi. 18; I Pedri. 23. 2. 
Herwydd fod pellder rhwng ei deiliad â Duw 
wrth natur, Eph. ii. 13. Galw y rhai pel, ac 
ymddyddan â'r rhaì agos yr ydym. 3. Herwydd 
mai hawdd i Dduw ei effeithio, Math. xix. 26. 
Nid rhaid iddo ond galw, Math. iv. 18—22._ 4. 
Herwydd nad yw yn gwneuthur un trais ar 
ewyllysiau ei deiliaid, wrth ei heffeithio, Ps. cx. 
8. Galw, nid gyru, na llusgo ymae Duw... Y 
mae yr alwedigaeth hon, yn l. Yn neilldnol a 


phersonol, Rhuf. viii. 30; Gal.i. 15. 2. Yn 
effeithiol, Gal. i. 15, 16; 1 Pedrii. 9. 3. Yn 
ol bwriad rhagflaenorol, Rhuf. viii. 29. 4. Yn 


rasol a phenarglwyddiaethol, Gal. i. 15: 2 Tim. 
i. 9. 5. Yn ddiedifarus, Rhuf. xi. 29. 

GALLU, yn briodol, yw moddi weithredu; 
yn gyffelybiaethol, ewyllys, neu duedd. Gelwir 
y blaenaf, gallu naturiol; a'r olaf, gallu moesol. 
Y mae y blaenaf yn creu rhwymau, ac yn gwneyd 
ei feddianydd yn addas ddeiliad gorchymynion a 
bygythion, cosb a gwobr; a'r olaf, yn rhinwedd- 
oli ei weithredoedd. Yn briodol, nid oes allu 
ond yr un naturiol. 

Gellir sylwi, fod gallu ac awdurdod yn gwa- 
haniaethu, fel. y gwahaniaetha modd a_^Aawl. 
Awdurdod yw hawli weithredu; ond modd yw 
gallu. Dichon y nâill fod heb y llall; ac y maent 
felly yn fynych... Nid yw gallu heb awdurdod 
nac awdurdod heb allu, o fawr gwerth. 

GALLU DUW, yw y perffeithrwydd hwnw 
o'i eiddo, trwy yr hwn y mae yn gweithredu yr 
hyn a ewyllysio; neu mewn geiriau eraill, gallu 
Duw, yw y perffeithrwydd trwy yr hwn y dichon 
wneuthur pob peth na fyddo yn groes i'w natur, 
ac yn cynwys gwrthddywediad. Nis gall efe 
edrych ar anwiredd, (h. y. ei hoffi) na gwadu ei 
hun, Hab. i. 13; 2'Tim. ii. 13. Ond nid diffyg, 
ond perffeithrwydd gallu yw hyny ynddo. 

. Gellir sylwi fod gan Dduw, nid yn unig fodd 
i wneuthur yr hyn y mae yn ewyllysio; ond 
hefyd fod yn Aawdd iddo wneuthur pob peth. 
Gall dyn wneyd llawer peth, ond nid yn hawdd, 

Ond i Dduw nid oes dim anhawdd, mwy na 
rhy anhawdd, Jer. xxxiii. 17. “Nid yw ddim 
iddo ef gynhorthwyo, pa un bynag ai gydallawer, 
neu gyda y rhai nad oes ganddynt gryfdwr,” 
2 Cron. xiv. 10. Nid yw yr holl rwystrau a 
ddichon fod ar ei ffordd ef i ddwyn ei amcanion 
i ben, ond ymddangosiadol yn unig, Esa. xxvii. 
f. Iddo ef nid oes dim yn fwy anhawdd na'i 


GALL 


431 


GALL 


dam 


gilydd. Nid rhaid iddo ond ewyllysio, ac y mae 
ei ewyllys yn cymeryd lle. Nid yw ei allu, 
gen ei ewyllys yn gweithredu. 

mae gallu Duw yn anfeidrol; sef yn an- 
nherfynol ac anfesuredig, Eph.i. 9; iii, 20. Y 
mae yn gyfartal a'i hanfod ; ac nid i'w fesur, (pe 
byddai mesur arno,) wrth yr hyn a wnaeth, neu 
a wna, ond wrth ei hanfod. Nid oes terfyn 
i'w allu, mwy nag iddo ef ei hun. Y mae yn 
hollalluog, Gen.xvii, 1, 

Y mae gallu Duw ynddo ef yn wreiddiol a 
hanfodol. Nid yw yn wahanol oddiwrth ei han- 
fod; gan hyny y mae ynddo yn dragywyddol ac 
anghyfnewidiol. Y mae gallu brenhinoedd, nid 
ynddynt eu hunain,.ond yn eu deiliaid a'u llu- 
oedd: ond y mae gallu Duw, yn Nuw ei hun, 
Ps. lxii. 11. Nid yw ei allu amgen ef ei hun yn 
gweithredu ar, a thuag at eraill, 

Heblaw tystiolaeth eglur a phendant yr ysgry- 
thyrau santaidd, y mae yr enwau a roddir ar 


'. Dduw ynddynt, yn dangos ei fod ef yn hollallu- 


og, Gelwir ef Fl Shaddai, hyny yw, y cadarn 
hollddigonol, Gen. xvii. 1; KJ Elhoim, hyny yw, 
cadarn y cedyrn, neu Dduw y duwiau, Dan. xi. 
36; Arglwydd y lluoedd, &c. 

Yn mhellach, y mae anfeidrol berffeithrwydd 
“. Duw yn rhagdybied ei anfeidrol allu. Heb allu 
” ni fyddai ei holl berffeithderau ond yn unig enw- 
> au gweigion. Megys mai santeiddrwydd yw eu 
prydferthwch, felly hefyd gallu yw eu bywyd 
a'u rhinwedd. Ni fyddai trugaredd ond egwan 
dosturi; gwybodaeth ond segur edrychwr; doeth- 
ineb ond trefnwr diles; cyfiawnder ond dialydd 
a gwobrwywr ffugiol; na ffyddlondeb ond addaw- 
: ydd siomedig, heb allu i'w heffeithio a'u rhin- 
weddoli. 

Drachefn, gwadu hollalluogrwydd Duw, fydd- 
ai cynyg at ddifodi crefydd ar unwaith; gan mai 
cymeryd ymaith sail ffydd ac ymddiried yn Nuw, 
a phob rheswm i'w ofni a'i arswydo fyddai hyny. 
Os gwadir ei allu, yna nid oes un sylfaen wedi 
ei gadael i ddysgwyl lles, nac i ofni niwaid oddi- 
wrtho. Wrth wadu ei allu, cynhygir at wneuth- 
ur ei ddeddfau yn ddirym. I osod grym mewn 
cyfreithiau, y mae nid yn unig hawl 1 orchym- 
yn yn angenrheidiol, ond hefyd gallu i gosbi, 
Iago iv. 12. Ni ddichon neb wneyd deddf- 
roddwr effeithiol, ond un yn meddu digonol fodd 
i obrwyo a chosbi. Heblaw hyny, ni byddai 
calondid i weddio arno, nac anogaeth ddigonol 
i'w wasanaethu yn ffyddlon, oni bai eifod yn 
holialluog. Afreidiol fyddai amlhau profion i 
ddangos ei fod felly, gan fod ei dragywyddol allu 
ef a'i Dduwdod, wrth eu hystyried yn y pethau 
a wnaed, i'w gweled yn amlwg, Rhuf. i. 20. Yr 
ydym mor sicr fod Duw yn hollalluog ag ydym 
ei fod yn bod; canys ''Y nefoedd sy'n datgan 
gogoniant Duw, a'r ffurfafen sy'n mynegi gwaith 
ei ddwylaw ef. Dyddi ddydd a draetha ym- 
adrodd, a nosi nos a ddengys wybodaeth. Nid 
oes iaith nac ymadrodd lle ni chlybuwyd eu 
lleferydd hwynt. Eu llinyn a aeth trwy yr holl 
ddaear, a'u geiriau hyd eithafoedd byd.” Beth 
nad all yr hwn a greodd y bydoedd, ac sy'n eu 
cynal a'u llywodraethu, ei effeithio? Yn sicr nid 
oes dim rhy anliawdd iddo ef. 

GALLU DYN, yw y modd sydd ganddo i 
weithredu, mewn cysylltiad â'r cyfleusterau i'w 


ddefnyddio. Y mae hwn yn gorfforol, eneidiol, 
ac amgylchiadol. Gallu corfforol dyn, yw gwa- 
hanol beirianau, aelodau, a synhwyrau ei gorff. 
Eiallui weled yw ei lygaid; i glywed yw ei 
glustiau; i arogli yw ei ffroenau; i lefaru ac 
archwaethu yw ei enau, i weithio yw ei ddwy- 
law ; ac i gerdded yw ei draed. Ei allu eneidiol, 
yw ei gynheddfau rhesymol, Fel hyn ei allu 
i amgyffred yw ei ddeall; i ddewis yw ei ewyll- 
ys; i garu yw ei serch; i farnu yw ei gydwy- 
bod; ac i adfeddwl, yw ei gof. Ei allu amgylch- 
iadol, yw eì gyfrifiad, ei awdurdod, ei ddoniau, 
a'i feddianau, mewn cysylltiad â'r holl oedfaon, 
cyfleusterau a manteision, o bob natur a rhyw, 
afyddo ganddo i'w defnyddio. Fel hyn, gallu 
dyn i dalu ei ddyled, ac ifod yn haelionus, yw 
ei feddianau; yn gyffelybiaethol yn unig y gelwir 
ewyllys, tuedd, neu chwenychiad, yn allu. Yn 
briodol yr unig allu yw modd i weithredu, mewn 
cysylltiad â'r cyfleusterau a'r manteision fyddo 
gan un i'w ddefnyddio. 

Y mae hyn yn dangos fod dirfawr wahaniaeth 
rhwng gallu ac ewyllys, neu duedd; neu i arfer 
geiriau moes-ddysgwyr, rhwng gallu naturiol a 
gallu moesol. Modd gweithredu, mewn cysylltiad 
â'r cyfleusderau a'r manteision i'w ddefnyddio, 
yw y blaenaf; ondtuedd neuewyllysiiawn-weith- 
redu, yw yr olaf. Dichon y naill fod heb y llall; 
er fod y ddau yn gwbl angenrheidiol er cyfansoddi 
gweithred yn foesol dda; a phob amser yn cyd- 
gyfarfod ynddi: y mae gan bob dyn, mewn oed 
a synwyr, allu naturiol i gredu y gwirionedd am 
Dduw ac ufyddhau iddo; ond nid oes gan neb, 
ond y rhai a ailanwyd, allu moesol, sef tuedd ac 
ewyllys ìi wneuthur hyny. Y mae pawb, mewn 
oed a synwyr, yn credu rhyw dystiolaeth, ac yn 
caru rhyw wrthrychau; yr hyn a ddengys fod 
ganddynt allu naturioli gredu y gwirionedd, ac 
i garu Duw. Yr achos na baent yn gwneuthur 
hyny yw diffyg tuedd, neu ewyllys; yr hyn yn 
unig, ymae Duw yn ei roddi yn yr adenedig- 
igaeth. 'Nid cynheddfau, cyfleusterau, a man- 
teision newydd, y mae efe yn ei roddi i'r rhai a 
ailenir; ond tuedd newydd. 

Dengys y sylwadau uchod yn eglur beth a 
gollodd dyn trwy bechod; sef, nad ei allu 
naturiol, ond eî duedd at ddaioni. Pe collasai eì 
allu, ni buasai yn addas ddeiliad gorchymyn na 
bygythiad, cosb na gwobr—ni buasai mwyach 
yn greadur cyfrifol—ni buasai i'w feio am an- 
ufyddhau i orchymynion Duw, eithr yn hytrach 
i'w esgusodi ac i dosturio wrtho; canys pa fod 
rhesymol a feiai ddyn am beidio gwneuthur yr 
hyn nad allai? Pwy a feiai ddall am beidio 
gweled; byddar am beidio clywed ; mudan am 
beidio llefara; efrydd am beidio gweithio neu 
gerdded; baban neu ddyn ynfyd am beidio am- 
gyífred a chredu tystiolaeth, &c.? Neb yn 
ddiau. Ond y mae dyn yn feddianol ar allu- 
oedd corfforol ac eneidiol yn eu cyflawn weith- 
rediad, i'w feio am beidio gwneuthur y pethau 
hyn a'u cyffelyb; ahyny yn gyfatebol i'r cyf- 
leusderau, manteision, ac anogaethau fyddo 
ganddo i'w cyflawni. Y fath yw cyflwr dyn 
mewn oed a synwyr, yn ngwlad efengyl, yn ei 
berthynas â Duw a phethau ysbrydol; a thra y 
mae hyn yn gwneuthur ei sefyllfa yn anesgus- 
odol, nid yw mewn-un modd yn gwneuthur ail- 


GEN 


432 


GEN 


enedigaeth yn llai angenrheidiol, nac yn llai 
gorchest; canys pwy mor ddall a'r hwn ni fyn 
'weled? mor anghrediniol a'r hwn ni fyno gredu ? 
ac mor gas a'r hwn na fynogaru? A phwy ond 
Duw a ddichon eu cyfnewid? Edrych 4Anallu, 
Dinystr. 

GASARIAID, plaid fechan, tebygol o'r Al- 
bigensiaid, yn y ddeuddegfed ganrif; y rhai, er 
mwynhau eu rhyddid crefyddol a enciliasant i 
Gazare, yn Dalmatia, Y pab Innocent III. a'u 
cafodd allan, ac a'u condemniodd yno. 

GAULANITIAID, Edr. Galileaid. 

GAURIAID, hiliogaeth yr hen. Barseiaid, fel 
y tybir, y rhai o hyd a gyfaneddant wahanol 

arthau o'r dwyrain. Y mae ganddynt faesdref 
yn Íspahan, yr hon a gyfenwìr Gaurabab, tref y 
Gauriaid; ond eu prif orsaf sydd yn nghylch 
deng milldir o Baku, i'r gogledd o Persia, ar 
dueddau dwyreiniol y mor Caspiaidd, lle nod- 
edig am darddiadau tanllyd, yn cyfodi oddiwrth 
y nap^tha, o'r hwn y mae y tir yn llawn, a'r hwn, 
fel y dywedir, a addolir ganddynt. Y rhan aml- 
af o honynt, fel y dywedir, a ddeolwyd o Hin- 
dwstan, ac a geisiasant achles yno, rhag awdur- 
dod ormesol yr Abas. Y mae eto amryw o 
honynt yn Bombay, yn nghyd a gwahanol barth- 
au o'r India. Darlunir hwy gan y Mahomet- 
aniaid fel dynion creulon a thra drygionus; ond 
teithwyr diweddar a sicrhant mai pobl ddiniwaid 
ydynt, er eu bod yn dra choelgrefyddol. Tybir 
fod eu hegwyddorion cyntefig yn deilliaw oddi- 
wrth Zoroaster; ac oddiwrth ryw amgylchiadau 
dychymygir iddynt hwy, neu raì o honynt, fab- 
wysiadu rhai o egwyddorion Cristionogaeth. 
Ond y gwirionedd yw, nad oes ond ychydig wy- 
bodaeth sicr a chredadwy yn mherthynas iddynt. 

GEIR-DDEONGLYDD, (glossorium,) geir- 
iadur yn cynwys eglurhad byr ar eiriau a braw- 
ddegau tywyll ac aneglur yn ysgrifeniadau ys- 
brydoledig yr awdwyr Groegaidd. Y prif eir- 
ddeonglyddion cyhoeddedig ydynt eiddo Hes- 
ychius, Suidas, Pharvorinus, Cyril, Photius, a'r 
“ Etymologicon Magnum.” 

GELYNIAETH, (gelyn,) gradd uchel o gas- 
ineb, neu gasineb greddfol a sefydlog. Y fath 
yw casineb annuwiolion at Dduw; y diafol at 
ddynion da; a'r saint at bechod. 

GENEDIGAETH CRIST, ei ddyfodiad i'r 
byd, yn y natur ddynol. Yn mherthynas i'r 
amgylchiad hwn, gellir sylwi, ddo gymeryd lle 
yn hollol fel y rhagddywedwyd am dano yn mhro- 
ffwydoliaethau yr Hen. Destament, Esa. vii. 14; 
Jer. xxxi, 22, Cafodd ei eni o forwyn o deulu 
Dafydd, ac o lwyth Juda, Math.i; Luc i. 27. 
Yr oedd ei ddyfodiad i'r byd yn gyffelyb i ddyn- 
ion eraill, er fod ei genhedliad yn oruwchnatur- 
iol, Y lle y ganwyd ef ynddo oedd. Bethlehem, 
i'r hwn yr arweiniwyd ei rieni, trwy oruchwyl- 
iaeth arbenig o eiddo rhagluniaeth, Mic. v. 2; 
Math.ii. 4, 6; Lucii. l, 7. Rhagddywedwyd 
gan y proffwydi y buasai amser ei enedigaeth 
cyn i'r deyrnwialen, neu y llywodraeth wladol, 
ymadael o Juda, Gen. xlix. 10; Mal.iii.1; 
Hag.ii. 6, 7,9; Dan.ix.24; ond nid yw am- 
seryddion yn cytuno yn nghylch y flwyddyn 
benodol y cafodd ei eni; ond y mae yn sicr ei 
bod oddeutu y bedwaredd fil o oed y byd. Ni 
ellir ychwaith benderfynu y tymor o'r flwyddyn, 


y mis, a'r diwrnod yn yr hwn y cadd ei eni. Yr 
Aifftiaid a_ osodent amser ei enedigaeth yn Ion- 
awr; Wagenseil, yn Chwefror; Bochart, yn 
Mawrth ; rhai y crybwyllir am danynt gan Cie- 
ment o Alexandria, yn Ebrill; rhai yn Mai; y 
mae Epiphanius yn crybwyll am rai a'i hamser- 
ent yn Mehefin, ac am eraill a'i sefydlent yn 
mis Gorphenaf; Wagenseil, yr hwn nid oedd yn 
sicr o Chwefror, a dybiai mai yn Awst y dy- 
gwyddodd; Leightfoot a'i gesyd ar yr unfed 
dydd ar bymtheg o Fedi; Scaliger, Cansabon, 
a Calvisius, yn yr Hydref; eraill yn Tachwedd; 
ac eglwys Rhufain, yn Rhagfyr. Pa fodd bynag, 
nid yw y dyb gyffredin yn debygol o fod yn 
gywir; gan nad yw gwaith y bugeiliaid yn 
gwylied eu praidd liw nos yn cytuno â thymor 
y gauaf. Y mae Dr. Gill yn barnu ei bod yn 
fwy tebygol iddo gymeryd lle yn y cynhauaf, 
tua mis Medi, ar wyl y pebyll, at yr hyn tebyg- 
ol, y cyfeirìr yn Ioan i. 14.. Yr ysgrythyr, modd 
bynag, a sicrha iddo ddygwydd “yn nghyflawn- 
der yr amser,” Gal. iv. 4; ac yn wir y mae 
doethineb Duw yn eglur ddysgleirio yn gystal 
yn amser a dyben dyfodiad Crist.” 

““ Cymerodd le pan oedd y byd. yn sefyll mewn 
angen o'r fath waredwr, a4 phan yr ydoedd yn 
hollol barod i'w groesawi. Yn nghylch amser 
ymddangosiad Crist, yn ol tystiolaeth y Dr. 
Robertson, yr oedd tyb gyffredinol yn ffynu, y 
byddai i'r hollalluog anfon rhyw genad hynod i 
gynhysgaeddu dynolryw ag amlygiad perffeith- 
iach o'i ewyllys; urddas Crist, rhinweddau ei 
gymeriad, gogoniant ei deyrnas, ac arwyddion 
ei ddyfodiad, oeddynt wedi eu darlunio yn y 
modd egluraf gan yr hen broffwydi. Dan ar- 
weiniad gair sicr y rhai hyn, Iuddewon yr oes 
hono a benderfynasant fod amser rhagosodedig 
Duw i hyny gymeryd lle wedi ei gyflawni, ac y 
byddai i'r Messia addawedig ymddangos yn eb- 
rwydd, Luc ii. 25—38; a'r cyfryw ddysgwyl- 
iadau nid oeddynt briodol yn unig iddynt hwy. 
Trwy eu gwasgariad i blith cynifer o genhedl- 
oedd, eu cyfeillach a'r dysgedigion paganaidd, 
a chyfieithad eu hysgrythyrau ysbrydoledig i 
iaith gyffredinol yn mron, taenwyd eu hegwydd- 
orion crefyddol dros yr holl ddwyrain, a daeth 
yn gred gyffredinol y byddai ìi dywysog oddeutu 
y pryd hwnw gyfodi yn Judea, yr hwn a newid- 
lai agweddiad y byd, ac a estynai ei lywodraeth 
o'r naill gwr o'r ddaear i'r llall. Yn awr, pe 
ymddangosasai Crist yn gynt, ni buasai y byd 
yn barod i'w dderbyn gyda'r fath serch a gwres- 
ogrwydd; pe gohiriasid ei ymddangosiad dros 
dalm o amser yn hwy, dysgwyliadau dynion a 
ddechreuasent ddyhoeni, a thwymnder dymun- 
iad trwy oediad boddhad, a fuasai mewn perygl 
o oeri a darfod yn hollol.” 

'* Genedigaeth Crist ydoedd hefyd yn nghyflawn- 
der yr amser, os ystyriwn sefyllfa. wladwriaethol 
y byd y pryd hwnw. Y byd yn ei oesoedd bo- 
reuaf a ddosbarthid i wladwriaethau bychain 
annibynol, yn gwahaniaethu oddiwrth eu gilydd 
mewn iaith, arferion, deddfau, a chrefydd. Yr 
oedd cyffyrddiad cynifer o hawliau gwrthwyneb- 
ol, a chyfryngiad cynifer o olygiadau gwahanol, 
yn achlysuro y terfysgiadau a'r annhrefn ech- 
ryslonaf.. Yr oedd anghydfod gwastadol yn 
hanfodi rhwng y gwladwriaethau gwrthwynebol 


GEN 


493 


GES 


hyn a'u gilydd, ac nid oedd gelyniaeth a thywallt 
gwaed un amser yn peidio rhyngddynt. Hyd 
yn hyn yr oedd masnach heb uno dynolryw, ac 
agor tramwyfa rhyngddynt a'u gilydd. Mor- 
deithiau pellenig oeddynt dra anaml; a dynion 
yn troi mewn cylch bychan, heb wybod fawr 
am ddim yn mhellach na chyffiniau cyfyng eu 
tiriogaethau eu hunain. O'r diwedd, yr uchel- 
gais Rhufeinig a ymgymerodd yr anturiaeth 
orchestol o ddarostwng y byd. Sathrasant y 
teyrnasoedd, a thrwy ragoriaeth eu nerth, yn ol 
darluniad proffwydoliaethol Daniel, difasant yr 
holl ddaear, pen. vii. 7, 29.. Modd bynag, wrth 
gaethiwo y byd, gwareiddiasant ef; a thra y 
gorthryment ddynolryw, unent hwy a'u gilydd. 
Sefydlid yr un cyfreithiau, a deallid yr un ieith- 
; oedd yn mhob lle. Yr oedd dynion yn nesu at 
eu gilydd mewn tybiau ac arferion, a chyniweir- 
iaeth rhwng conglau pellenig y ddaear a wnaeth- 
pwyd yn fwy diogel a hyfryd. Wedi eu cyflawn 
“ddigoni a goruchafiaeth, yr ymerawdwyr cynt- 
^—efig. a ymwrthodasant a phob meddwl am 
fuddugoliaethau newyddion. Heddwch, (bendith 
^ddyeithr,) a fwynheid trwy yr holl eang ymer- 
-odraeth; ac os dygwyddid rhyfela yn erbyn 
' rhyw gyffiniau estronol, barbaraidd, yr oedd 


“ Y mae doethineb Duw yn amseryddiad dy- 
Jodiad Crist, yn ymddangos yn mhellach, os ystyr- 
iwn y byd gyda golwg ar eì sefyllfa grefydd- 
ol. Yr Iuddewon a ymddangosant wedi eu 
trwytho yn ddwfn mewn coelgrefydd. Wrth 
ymhyfrydu yn nghyflawniad gorchymynion y 
ddeddf seremoniol, esgeulusent y rhai moesol yn 
hollol. Tra yr oedd y Phariseaid ar un llaw, 
yn diddymu crefydd trwy eu traddodiadau ofer 
a'u hesboniadau chwithig o'r gyfraith, yr oedd 
y Saduceaid yn gwadu anfarwoldeb yr enaid, ac 
yn datroi athrawiaeth cosb a gwobr mewn byd 
i ddyfod ; fel rhyngddynt yr oedd gwybodaeth 
a grym crefydd wedi eu hollol ddinystrio. Ond 
yr oedd sefyllfa druenus y byd paganaidd yn 
galw yn uwch drachefn am gyfryngiad union- 
gyrchol y llaw ddwyfol. Cymeriadau y duwiau 
paganaidd oeddynt gywilyddus, av yr oedd 
eu haddoliad crefyddol yn aml yn cynwys 
y defodau mwyaf ffiaidd a gwaradwyddus. 
Yn ol sylw yr apostol, “ Yr oeddynt yn 
mhob peth yn dra choelgrefyddol.” Temlau 
ardderchog, aberthau drudfawr, defodau rhod- 
resgar, gwyliau mawreddog, yn nghyd â'r 
holl amgylchiadau eraill o ymddangosiad a gor- 
wychder, oeddynt y gwrthrychau a gyflwynai 


hyny mor bell o derfysgu tawelwch dynolryw, 
/ fel nad oedd prin yn tynu eu sylw ; dysgyblion 
“Crist, dan nawdd undeb, a heddwch yr ymerodr- 


gaugrefydd i sylw ei phleidwyr; tra nad oedd 
iawn syniadau am Dduw, ufydd-dod i'r gyfraith 
foesol, :purdeb calon, a santeiddrwydd bywyd, 


aeth Rufeinig, a gawsant fanteision mawrion i 
gyflawni archiad eu blaenor. Y ffyniant a'r 
ebrwydd-deb â'r rhai y taenasant hwy wybod- 
aeth o'i enw trwy y byd, oeddynt dra rhyfeddol. 

- Yn awr, cafwyd dyfodfa at genhedloedd ag 

7 oeddynt o'r blaen yn anadnabyddus. Trwy yr 
amgylchiad hwn, i ba un y dug rhagluniaeth 
Duw y byd, cyrhaeddodd yr hyfryd lais mewn 
ychydig flynyddoedd y conglau pell hyny o'r 
ddaear, i'r rhaì oni buasai hyny, nad oedd yn 
ddichonadwy y treiddiasai dros smryw oesoedd. 
Fel hyn, yr uchelgais a'r glewder Rhufeinig a 
balmentodd y ffordd, ac a barotodd y byd i dder- 
byn yr athrawiaeth Gristionogol.” 

“ Os ystyriwn sefyllfa foesol y byd, y mae yn 
ymddangos yn eglur fod dyfodiad Crist yn yr 
amser mwyaf cyfaddas. Y Rhufeiniaid, (fel y 
sylwa ein hawdwr,) trwy ddarostwng y byd, a 
gollasant eu rhyddid eu hunain. Trwy amryw 
bechodau, wedi eu cenhedlu a'u meithrin gan 
lwyddiant, cawsant eu traddodi i feddiant y 
rhywogaeth ffieiddiaf o orthrymwyr a_ fuont 
erioed yn blino ac; yn gwaradwyddo y natur 
ddynol. Y lliwiau dan ba rai y mae yr apostol 
yn gosod allan gymeriad yr oes hono, nid ydynt 
yn rhy gryfion, Eph. iv. 17, 18.. Yn yr amser 
hwn o lygriad cyffredinol, y gwelodd doethineb 
Duw yn addasi gynhysgaeddu y byd â'r dat- 
guddiad Cristionogol. Gwnaethpwyd prawf dros 
amryw oesoedd o'r hyn a fedrai dynol ddoeth- 
ineb ei wneuthur er anog rbinwedd mewn byd 
llygredig, a chafwyd allan trwy brofiad, nad 
oedd pob dyfais ddynol o fawr gwerth. Felly, 
nid oedd un amser yn fwy addas i gyhoeddi 
crefydd, yr hon yn annibynol ar ddynol gyf- 
reithiau a sefydliadau, sydd yn egluro egwydd- 
orion moesol gydag amlygrwydd digyffelyb, ac 
yn anog yr ymarferiad o honynt, trwy y rhesym- 
au mwyaf cymhelliadol,” 


yn cael son am danynt, fel hanfodolion crefydd- 
ol wasanaeth. Mabwysiadodd Rhufain dduwiau 
bron pob cenedl a orchfygwyd ganddi, ac agor- 
odd ei themlau i ddefodau ffieiddiaf y cenhedl- 
oedd mwyaf barbaraidd. Ei chalon anneallus 
wedi ei thywyllu, newidiodd ogoniant yr anllygr- 
edig Dduw i ddyn llygredig, ac ehediaid, anifeil- 
iaid pedwar carnol, ac ymlusgiaid, Rhuf. i. 21, 
23. Gan hyny, nis gellir nodi un tymhor, yn 
yr hwn y gallasai addysgiadau fod yn fwy cyf- 
addas ac angenrheidiol; ac nid yw yn rhyfedd- 
od i'r rhai a ddysgwylient am ymwared floeddio . 
gyda gorfoledd, ““ Bendigedig fyddo Arglwydd 
Dduw Israel, yr hwn a ymwelodd â'i bobl, aca'u 
gwaredodd hwynt.” 

““ Cedwir gwyl genedigaeth Crist yn ein plith 
ni ar y pumed dydd ar hugain o Ragfyr, pryd 
y cyflawnir gwasanaeth dwyfol yn y llanau, ac 
mewn llaweroedd o addoldai yr ymneillduwyr; 
ond ysywaeth! ofnwn fod y dydd yn cael ei 
halogi yn hytrach na'i ddefnyddio, gan y cy- 
ffredinolrwydd. _ Yn lle bod yn amser gwir dde- 
Jfosiynol, y mae yn dymor o ddigrifwch cnawdol. 
Y gloddest, y gwastraff, yr anghymedroldeb, y 
ffieidd-dra, a'r meddwdod a gyflawnir yn aml 
arno, ydynt brofion diymwad o anfoesoldeb yr 
oes. Y mae yn achos o alar mawr, fel y dy- 
wed un duwinydd, fod cymaint o bethau afreolus 
a gwarthus yn cael eu cyflawni y pryd hwn, 
gan raì a gyfenwant eu hunain yn Gristionogion, 
fel pe byddai yn gweddu iddynt hwy ar y pryd 
wneuthur eu hunain yn anifeiliaid, oblegyd i 
Grist wneuthur ei hun yn ddyn !”— Buck. Edr. 
Dyfodiad Orist. 

GESENIUS— William Gesenius, ieithiwr a 
beirniadydd ysgrythyrol enwog, a anwyd 1786, 
yn Nordhausen, lle yr oedd ei dad, yr hwn oedd 
enwog fel ysgrifenydd meddygol, yn ymarferyd 
â'r gelfyddyd hono, Dygwyd ef i fyny yn ysgol 


GILL 


494 


GILL 


^ 


ei dref enedigol, yn nghyd â phrif ysgolion 
Helmstadt a Gottingen. Ei ystyriaeth, modd 
bynag, a gysegrwyd yn mron yn hollol at yr 
ieithoedd dwyreiniol; a'r angenrheidrwydd a 
ganfu yn fuan o well ieithadur a geiriadur Heb- 
reaidd, a'i harweiniodd i gysegru ei hun yn 
drwyadl at byny o orchwyl, yn nghyd a myfyrio 
yr Hen Destament. Cyflawnodd y gorchwyl 
hwn tra yn cyfaneddu yn Gottingen, fel magister 
legens, a llithiwr duwinyddol, o 1806 hyd 1809. 
Ei “Ieithadur,” a'i “ Eiriadur Hebreaidd ac 
Ellmynaidd,” a ymddangosasant yn 1810 ac 
1812, mewn dwy gyfrol; ac yn 1815, ymddang- 
osodd talfyriad o honynt, cyfieithiad o ba rai a 
gyhoeddwyd gan Mr. Gibbs, o Andover, yn 
America a Lloegr. Yn 1809, cafodd Gesenius 
ei osod gan lywodraeth Westphalia, yn broffeswr 
dysgeidiaeth hynafiaethol yn yr athrofa Babaidd 
a Phrotestanaidd yn Heiligenstadt; a thrachefn 
yn 1810, yn broffeswr duwinyddiaeth anghy- 
ffredinol a chyffredinol yn Halle.. Yma tynodd 
sylw arbenig at fyfyrdod yr Hen Destament; 
ac wedi adferiad y brif ysgol yn 1814, tra yn 
aros yno fel dysgawdwr duwinyddiaeth, ysgrifen- 
odd ei “ Agoriad ar darddiad, cymeriad, ac aw- 
durdod y Pentateuch Samaritanaidd,” yr hwn a 
gaiff gymeradwyaeth wastadol fel cynllun ym- 
chwiliadau o'r fath. Yn haf 1820, talodd ym 
weliad celfyddgari Paris a Rhydychain, lle y 
parotodd gasgliadau yn yr ieithoedd Semiticaidd, 
i ddybenion geiriadurol, ac a gymerodd adysgrif 
o “ Lyfr Ethiopaidd Enoch,” gyda golwg ar gy- 
hoeddiad dyfodol o hono. Dywedir fod ei gyf- 
ieithad a'i agoriad ar lyfr y proffwyd Esay, yn 
un o'r gweithion beirniadol enwocaf, ond nad yw 
ei dduwinyddiaeth i'w chanmol, gan ei fod yn 
Neologydd. 

GICHTEL—John George Gichtel, cyfrinolwr 
a phenboethiad, a anwyd yn Ratisbon yn 1638. 
Ffugiodd gael gweledigaethau a datguddiedig- 
aethau dwyfol yn 16 oed. Aeth wedi hyny i 
Holland, lle yr ymosododd ar ymarferiadau cre- 
fyddol arbenig, gyda golwg ar addasu ei hun 
yn genadwri America. Wedi dyoddef amryw- 
lol erledigaethau yn yr Almaen, mewn cauÌyn- 
iad i derfysgiadau a achoswyd gan ei athraw- 
iaeth, ac ar ol dyoddef cryn lawer o wrthwyneb- 
iad oddiwrth amryw o'i ganlynwyr, y rhaì a 
ataliasant eu cyfraniadau oddiwrtho, ar y rhai 
yr ymddibynai yn hollol, bu farw yn Amster- 
dam, yn 1710. Ysgrifenodd amryw lyfrau y 
rhai a gyhoeddwyd naill ai ganddo ef, neu ei 
ganlynwyr, y rhai a gyfenwent eu hunain, F 
Brodyr Anglaidd. Y gweithion hyn a dynwyd 
yn ddiweddar allan o ebargofiad, ac a berchir yn 
fawr gan y Cyfrinolwyr Ellmynaidd presenol. 

GICHTELIAID, canlynwyr John George 
Gichtel. Edrych Gichtel. Dywedir fod eu 
blaenor yn mawr hoffi gwaith Behmen ; yn anog 
ei ganlynwyr i ymgyrhaeddyd ar y ddaear ber- 
ffeithrwydd y nefoedd; ac hefyd i fyw bywyd 
angylaidd gyda golwg ar briodas, Math. xx. 30. 

GILL—lIoan Gill, D.D., a anwyd yn Kettering, 
swydd Northampton, Tachwedd 23, 1697. Ei 
dad oedd ddiacon eglwys y Bedyddwyr yno. 
Cafodd ei osod mewn ysgol ieithadurol yn y 
gymydogaeth, lle y gwnaeth, tra nad oedd eto 
ond plentyn, gynydd nid bychan mewn dysgeid- 


iaeth awdurol; ac hyd yn nod y pryd hwnw, 
ymgyrchai mor fynych i siop llyfrwerthwr er 
mwyn darllen, fel y daeth trigolion yr ardal i 
arfer dywedyd yn ddiarebol, ei fod mor sicr a 
bod Ioan Gill yn masnachdy y llyfrwerthwr. 
Ond gyrwyd ef o'r ysgol trwy ragfarn ac anoddef- 
garwch yr arolygwr, yr hwn oedd gydffurfiwr 
gwresog, a gweinidog o'r eglwys wladol. Ei 
gyfeillion yn canfod ei dalentau anghyffredin, a 
wnaethant gynyg.am ei dderbyniad i athrofa 
dduwinyddol perthynol i'r Ymneillduwyr, lle yr 
addysgid dynion ieuainc gyda golwg ar y weini- 
dogaeth Gristionogol; ond bu eu hymdrech 
drosto yn aflwyddianus, a dywedir mai yr ateb 
a gawsant oedd, “ Ei fod yn rhy ieuanc, ac os 
byddai iddo, fel y gallesid dysgwyl, barhau i 
gynhyddu cymaint mewn dysgeidiaeth, y buasai 
yn myned trwy y cylch cyffredin cyn bod yn 
ddigon hen i ofalu am dano ei hun, ac i gael ei 
osod mewn gwasanaeth cyhoeddus.” Ond os 
gwir yr adroddiad, nid oedd yn adlewyrchu fawr 
anrhydedd ar ymddiriedolwyr yr athrofa. Pa 
fodd bynag, ni chafodd yr amgylchiadau rhag- 
grybwylledig fod yn ddigalondid i Gill; canys 
efa ymroddoddi ddysgu, a chymaint oedd ei 
gynydd, fel yr oedd wedi darllen y rhan fwyaf 
o'r gweithion awdurol Lladinaidd a. Groegaidd ; 
wedi cyflawni cylch myfyrdod mewn rhesymeg, 
areithyddeg, athronyddiaeth naturiol a moesol, 
ac wedi cyrhaeddyd cryn [wybodaeth o'r Heb- 
raeg, cyn bod yn bedair blwydd ar bymtheg oed. 
Ond y mae yn hyfryd meddwl fod crefydd yn 
fwy gwerthfawr yn ei olwg ef yr holl amser hwn 
na dysgeidiaeth. Yn lle efelychu y bas-wybod- 
wyr a ystyriant ddiystyrwch o ewyllys eu Crewr 
fel prawf o athrylith, efe a ddilynodd. esiampl ei 
Brynwr, yr hwn yn moreuddydd bywyd a 
fynychai deml ei Dad nefol ; ac yno a ddefnydd- 
iai y dealldwriaeth ag oedd yn syndod i bawb 
a'i hadwaenent, mewn myfyrdodau santaidd, Y 
gwr ieuanc rhyfeddol hwn yn gyntaf a dderbyn- 
iwyd yn aelod gan eglwys y Bedyddwyr yn ei 
dref enedigol, ac yn ganlynol a alwyd ganddi ìi 
arfer ei ddoniau fel pregethwr. Gyda golwg ar 
dderbyn addysg yn ngwaith y weinidogaeth, 
aeth i fyfyrio dan olygiad Mr, Davies, yn High- 
am Ferrers; ond yn fuan cafodd ei alw i bre- 
gethu i gynulleidfa o Fedyddwyr yn Horsley- 
down, ger Caerludd, ar yr hon yr urddwyd ef yn 
weinidog yn 1719, pan yn ddwy ar hugain oed. 
Yn awr ymroddodd gydag awyddfryd gwresog 
at ddysgeidiaeth ddwyreiniol. Wedi dyfod i 
gydnabyddiaeth ag un o'r Rabbiaid Iuddewig 
mwyaf dysgedig, darllenodd y Targumau, y 
Talmud, a phob llyfr dysgedig rabbinaidd ag y 
gallai ei gyrhaeddyd. Yn y llinell hon dywedir 
nad oedd ond ychydig a allasent gystadlu ag ef, 
ac nad oedd neb o'r rhai enwocaf mewn dysg- 
eidiaeth, yn rhagori arno. Wedi iddo gyhoeddi 
yn 1748, Esboniad ar y Testament Newydd, yn 
dair cyfrol unplyg, cynhyrfwyd prif ysgol Aber- 
deen i'w anrhegu â'r teitl Dysgawdwr Duwin- 
yddiaeth, yn gydnabyddiaeth o'r llafur a'r 
ddysgeidiaeth anarferol a_ ymddangosai yn y 
gwaith. Cyhoeddodd hefyd Esboniad ar yr Hen 
Destament, yr hwn mewn cysylltiad â'r un ar y 
Testament Newydd, sydd yn gwneuthur i fyny 
naw cyfrol unplyg o faintioli anferth, Prif 


GLA 


495 


GLA 


ganmoliaeth y gwaith hwn, fel .y tybir, ydyw y 
swm mawr o ddysgeidiaeth Iuddewaidd a_Rab- 
binaidd a gyfarfyddir ynddo. Heblaw ei esboniad 
cyhoeddodd y Dr. Gill Goríf o Dduwinyddiaeth, 
yn dair cyfrol pedwar plyg; amddiffyniad i'r 
pum pwnc, dan yr enw “* Achos Duw a'r Gwir- 
ionedd;” “ Darlithiau ar Lyfr y Caniadau;” 
““ Traethawd ar yr Iaith Hebraeg;”' yn nghyd 
ag amryw bregethau a darnau dadleuol eraill. 
O ran ei egwyddorion, yr oedd yn Uwch-galfin- 
iad ; eithr yr oedd ei fuchedd trwy ei holl fywyd 
nid yn unig yn ddiargyhoedd, ond hefyd yn dra 
phaírynol. Cyrhaeddodd, er ei holl lafur, oed- 
ran teg, a bu farw yn flwyddyn 1771, van adael 
ar ei ol, allan o denlu lluosog, yn unig ddau 
o blant. 
GILBERTIAID, urdd Frytanaidd grefyddol, 
:a sefydlwyd gan Sant Gilbert, o Sempringham, 
yn swydd Lincoln, oddiamgylch y flwyddyn 
1148. Sefydlodd ef ddwy fynachlog i'r ddau 
“ryw. Y mynachod a ddilynent reol St. Awgus- 
-tin, a'r mynachesau reol Sant Benedict. Ar 
-ddiddymiad y mynachlogydd, dywedir fod yn 
nghylch 25 o dai perthynol i'r urdd hon yn 
Lloegr a Chymru. 
- GLASS, Ioan Glass, tad annibyniaeth yn yr 
Alban, a sylfaenydd y blaid grefyddol a gyf- 
:22nwir Glassiaid, (Edr. Sandemaniaid,) a anwyd 
>yn mhlwyf Auchtermuchty, swydd Fife, yn 
“Ngogledd Prydain, Medi 29ain, 1695. Ei dad, 
' Alexander Glass, ydoedd weinidog o eglwys 
wladol yr Alban ; ac felly hefyd yr oedd ei dad 
cu, a'ihen dad cu. Yr olaf ydoedd weinidog 
henuriadyddol cyntaf Dunkeld, yn nghylch am- 
ser y diwygiad, Ioan Glass, testun y cofiant 
-hwn, a ddysgwyd yn egwyddorion yr ieithoedd 
Groeg a Lladin, yn ysgol ieithadurol Perth ; 
a'i rieni yn ei fwriadu i'r weinidogaeth, a'i han- 
fonasant drachefn i St. Andrew ac Eiddin, lle y 
perffeithiodd ei fyfyrdodau mewn athronyddiaeth 
a duwinyddiaeth. Wedi cyflawni ystod osoded- 
ig prawf ymgeiswyr at y weinidogaeth yn eg- 
lwys wladol yr Alban, cafodd drwydded i bre- 
gethu gan henuriaeth Perth; âc yn 1719, 
urddwyd ef yn weinidog plwyf Teuling, ger 
Dundee. aa 
Wedi myfyrio Calfiniaeth ac Arminiaeth gyda 
gofala diwydrwydd mawr, penderfynodd Mr. 
Glass yn ffafr y flaenaf, a dechreuodd gyhoeddi 
athrawiaeth rhad a phenarglwyddiaethol ras, o'r 
areithfa, gyda deheurwydd anarferol; yr hyn 
yn fuan a ledaenodd ei enwogrwydd fel pregeth- 
wr, ac a dynodd lawer yn nghyd i wrando arno. 
Wedi treulio ychydig flynyddau yn y weinidog- 
aeth, canfu ei lafur yn fendithiol er lles llawer- 
oedd; ac amryw or rhai a dderbyniasant y 
gwirionedd yn y cariad o hono, a ddechreuasent 
deimlo yr angenrheidrwydd o agosach undeb, er 
dwyn oddiamgylch adeiladaeth eu gilydd nag 
yr oedd rheolau eglwys wladol yn ei ganiatau. 
Y personau hyn mewn canlyniad a ffurfiasant 
eu hunain yn gymdeithas fechan, mewn cysyllt- 
iad â Mr. Glass, yn 1725, gan gyfansoddi felly 
eglwys mewn eglwys; amgylchiad yr hwn y 
mae gweinidogion efengylaidd mewn eglwysi 
gwladol wedi teimlo eu hunain dan angenrheid- 
rwydd i'w fabwysiadu yn fynych, er mor groes 
i'r Testament Newydd ydyw, ac i natur y sef- 


ydliad eglwysig y maent yn weinyddwyr o hono. 
Mr. Glass a'i gyfeillion a aethant yn mlaen yn 
y dull hwn dros ddwy flynedd; pan y cyfododd 
cynhwrf anarferol yn yr Alban yn nghylch y 
ddyledswydd o ymgyfamodi, ac y gorfu ar Mr. 
Glass gymeryd arno y drafferth o chwilio i 
mewn i'r mater, gan ei brofi wrth ysgrythyrau 
y Testament Newydd. Canlyniad yr ymchwil 
ydoedd cyhoeddiad cyfrol fechan, yn 1729, dan 
yr enw “'Tystiolaeth Brenin y Merthyron yn 
nghylch ei Deyrnas ;” yn cynwys eglurhad o 
gyffes dda Crist ger bron Pilat, Ioan xviii. 36, 
37. Yn awr penderfynodd, gan nad yw teyrnas 
Crist o'r byd hwn, y rhaid ei bod i'w gwahan- 
iaethu oddiwrth yr holl deyrnasoedd sydd o'r 
byd, mewn rhyw egwyddorion sylfaenol a chyn- 
heddfau nodweddiadol. Mewn gair, os nad yw 
o'r byd hwn, rhaid ei bod yn ysbrydol o ran ei 
natur, ac yn nefol o ran ei tharddiad; ac o gan- 
lyniad, rhaid fod ei chyfreithiau, gosodiadau, ei 
gwrthrych a'i dyben, yn hollol wahanoli bob 
peth a berthyn i deyrnasoedd y byd; ac felly, 
bod pob cynyg at ei huno â'r wladwriaeth, ei 
chynal trwy weithredoedd seneddawl, a'i ham- 
ddiffyn â chleddyf y llywodraeth, yn lygriad 
ffiaidd o'r sefydliad dwyfol. Mabwysiadiad yr 
egwyddor hon, a barodd gyfnewidiad nid bychan 
yn ei dybiau crefyddol; a chafodd ei lwyr argy- 
hoeddi o'r anaddasrwydd oedd iddo i barhau yn 
hwy i weini yn nghyfundeb y sefydliad eglwysig 
gwladol. Cyhoeddiad a thaeniad o'i dybiau, yn 
gystal o'r areithfa a'r argraffwasg, a achosodd 
iddo gael ei wysio ger gwydd cymanfa (Synod,) 
Angus a Mearus, a chafodd ei ddiswyddo ganddi 
yn ebrwydd; a chafodd y ddedfryd drachefn ei 
chadarnhau gan gymanfa gyffredinol eglwys 
yr Alban; ac felly daeth Mr. Glass i fod yr ym- 
neillduwr cyntaf yn yr Alban, ar egwyddorion 
annibynol ac ysgrythyrol. 

Cymerodd Mr. Glass ei drigfan yn Dundee, 
lle y casglodd eglwys, yr hon a ffurfiwyd ar eg- 
wyddorion cynulleidfaol, ac o'r hon y dewiswyd 
ef yn henuriad, mewn cysylltiad a Mr. Francis 
Archibald, yr hwn a ymadawsai ag eglwys wladol 
yr Alban yr un pryd ag ef. O'r pryd hwn yr 
oedd Mr. Glass, dros amryw flynyddoedd, yn 
ddiwyd yn amddiffyn ei egwyddorion, yn erbyn 
llu o_ wrthwynebwyr, y.rhai a gyfodent yn 
feunyddiol i sefyll yn ei erbyn dros y sefydliad 
gwladol. Trwy hyn cafodd ysbryd ymofyniad 
ei gynhyrfu, ac ymledaenodd egwyddorion an- 
nibyniaeth trwy yr Alban gyda chyflymder 
mawr, a chafodd Mr. Glass ddigon o waith, dros 
amryw flynyddoedd i ffurfio eglwysi cynulleidfa- 
ol, yn amrywiol ddinasoedd athrefi 5 wlad 
hono. Symudodd Mr. Glass o Dundee i Eiddin, 
lle y gweinyddodd dros amryw flynyddoedd fel 
gweinidog eglwys gynulleidfaol; a phan nad 
oedd ei angen yno yn hwy, symudodd i Perth, 
lle y parhaodd i lafurio yn ngwinllan ei Arglwydd 
hyd derfyniad ei fywyd defnyddiol, yr hyn a 
gymerodd le Tach. 2, 1773, yn 71 flwyddyn o'i 
oed. Buiddol50o blant, oll o'r un wraig; ac 
y mae yn hynod iddo fyw ar eu hol hwy oll. 
Heblaw yr un a nodwyd, cyhoeddodd Mr. Glass 
amryw draethodau, y rhai a gyhoeddwyd mewn 
pum cyfrol wythplyg, yn Perth, 1782. Y mae 
amryw o honynt o gryn werth, yn neillduol ei 


GLY 


496 


GNO 


EU ———-— —— “ Ss oì dr 


Draethawd ar Swper yr Arglwydd; “ Ei Ddadl 
dros grefydd bur a Dibalogedig;” Ei olwg ar 
Heresi Arius,” &c. Ond dywedir ei fod yn 
rhagori yn fwy fel pregethwr nag fel ysgrifenydd. 

GLIN-BLYGIAD, (glin-plygu,) y weithred o 
blygu y glin, neu yn hytrach o benlinio; a hyny 
naill ai yn arwydd o barch gwladol, Gen. xli. 
43; neu o addoliad crefyddol, Esa. xlv. 23. 
Eilunaddolwyr a benlinient wrth addoli eu gau 
dduwiau, 1 Bren. xix. 18; ond i Dduw yn unig 
y dylid gwneyd hyny mewn modd crefyddol, 
Ecs. xx. 5. Er mai ar y galon yr edrych Duw 
flaenaf a phenaf, eto y mae rheswm, Beibl, ac 
esiamplau rhai rhagorol ar y ddaear, yn dysgu 
fod ymgrymu neu benlinio yn ystum goríforol 
addas wrth addoli; ac y dylid ei harfer, os na fydd 
amgylchiadau yn lluddias; edrych Mica vi. 6; 
1 Cron. xvi. 22; Ps. xcv. 6; Gen. xxiv. 48; 2 
Cron. xxix. 29; Ps. cxxxviii. 2; Dan. vi. 10; 
Math. xxvi. 39; Act. xx. 26; Eph. iii. 14. 
Gwaharddwyd penlinio ar y Sabbath, a thros yr 
ysbaid o'r Pasg i'r Sulgwyn, gan gymanfa Nicea, 
Myn rhai, ar sail ysgrifeniadau Ireneus a Ther- 
tulian, fod y ddefod o beidio penlinio ar y Sab- 
bath yn ffynu er amser yr apostolion; a dyw«dir 
fod yr eglwys Ethiopaidd yn cadw yn gaeth at 
hyny o hyd. Ond llawer dyogelach yw cadw at 
reol gair Duw yn hyn, fel mewn pob peth arall 
perthynol i grefydd. “ At y gyfraith, ac at y 
dystiolaeth; os na ddywedant yn ol y gair hwn, 
hyny sydd am nad oes oleuni ynddynt.” 

Y pabyddion, ac amryw brotestaniaid, a arfer- 
ant benlinio wrth gyfranogioswper yr Arglwydd; 
ond nid yw yn ymddangos fod un sylfaen ysgry- 
thyrol i'r ddefod ; eithr tebyg mai effaith y cyf- 
eiliornad o draws-sylweddiad ydyw, ““ Ymged- 
wch rhag pob rhith drygioni,” 1 Thes. v. 22. 

GLODDEST, gormodedd o unrhyw beth, yn 
neillduol o fwydydd a diodydd. Gwneuthur 
gloddest o beth yw myned i fwy o draul yn ei 
gylch nag a fyddo raid ; darparu mwy nag a 
fyddo yn angenrheidiol o hono; yn nghyd a'i 
wastraffu, a'i ddefnyddio i raddau gormodol 
ac anweddaidd, I'w ochelyd byddai fuddiol ys- 
tyried ei fod yn ffiaidd, poenus, pechadurus, 
niweidiol, a dinystriol. 

GLYTHINEB, _(glwth,) 
mewn bwyta. 

Gellir sylwi, yn 1. Fod glythineb ynniweidio 
iechyd, ac yn peryglu bywyd ei ddeiliad. 
fod yn niweidio ac yn gwanhau cynheddfau yr 
enaid, Luc xxi. 34. 3. Yn anghymwyso at 
gyflawniad dyledswyddau tymhorol ac ysbrydol, 
Luc xxi. 34; Tit.i. 12. 4. Yn difa amser, 1 
Pedriv. 3. 5. Yn dyfetha meddianau, Luc xv. 
13. 6. Yn dinystrio y cymeriad, Diar. xxviii. 
7. 7. Yn atal haelioni, Luc xvi. 19—23. 8. Yn 
meithrin segurdod a diogi, Ezec. xvi. 49; Amos 
vi. 4. 9. Yn tueddu i feddwdod a godineb, Luc 
xxi. 23; Deut. xxxii. 15; Jer. v. 7, 8.10. Yn 
yspeilio Duw o'i ogoniant, l Cor. x. 31; Phil. 
iii. 19. 11. Yn tueddu i dynu barn Duw ar 
wledydd a theyrnasoedd, Jer. v. 9. 12. Yn 
niffyg edifeirwch, yn sicr o derfynu mewn damn- 
edigaeth dragywyddol, Luc xvi. 19—25. 

Ynol y gyfraith farnol, dir oedd i rieni mab 
cyndyn, anufudd, glwth, a meddw, ei ddwyn at 
henuriaid eì ddinas,i borth ei drigfan, a'i gy- 


anghymedroldeb 


2. Ei | 


huddo wrthynt; yna holl ddynion ei ddinas 
oeddynt i'w labyddio â meini, fel y byddai farw, 
Deut. xxi. 18—21. 

GNOSMACHIAID, gair Groeg cyfansawdd, 
0 gnosis, gwybodaeth, a machê, ymladdfa; ac yn 
arwyddo gelynion gwybodaeth.” Cymhwyswyd 
ef at ryw foesolwyr yn y seithfed ganrif, y rhai 
a ddysgent fod Cristionogaeth yn gynhwysedig 
mewn ymarferiadau moesol yn unig, ac a gyfrif- 
ent y rhai a lafurient ì gynhyddu mewn gwybod- 
aeth athrawiaethol, fel ymdrechwyr ofer. 

GNOSTIAID, (o gnosis, gwybodaeth, ) here- 
ticiaid, o egwyddorion cwbl groes i'r Gnosimach- 
iaid, y rhai oeddynt wedi dechreu mor gynar ag 
amser yr apostolion ; ac at ba rai y tybir fod aml 
gyfeiriadau yn yr epistolau ysgrythyrol, yn neill- 
duol 1 Ioanii. 18; l Tim. vi 20; Col.ii. 8. 

Nid yw yn ymddangos iddynt erioed ymgorff- 
oli yn blaid ar eu pen eu hunain; eithr eu bod yn 
wasgaredig yn mhlith pleidiau hereticaidd y 
ganrif gyntaf a'r ail, yn neillduol y Falentiniaid, 
y Simoniaid, y Carpocratiaid, a'r Nicoliaid, &c. 
Math o athronwyr anianol a chwyddedig oeddynt, 
yn mabwysiadu yr enw dan ffug bod wedi cyr- 
aedd mwy o wybodaeth na dynion eraill. _ Cy- 
mysgent Gristionogaeth ac athrawiaeth Pytha- 
goras, a Phlato â'u gilydd; ac wrth esbonio yr 
ysgrythyrau, ymdrechent bob amseri gyfadd- 
asu y flaenaf at yr olaf. 

Y mae yn orchwyl anhawdd i roddi darluniad 
eglur a chyflawn o'u hegwyddorion, gan eu bod 
yn amrywio yn eu plith eu hunain. Pa fodd 
bynag y mae yn sicr y credent hanfodiad dwy 
egwyddor; un dda ac un ddrwg. Priodolent y 
flaenaf i Dduw, a'r olaf i ddefnydd; yr hwn 
hefyd a ystyrient yn ganolbwynta ffynhonell 
pob drwg. Haerent fod defaydd yn dragywyddol, 
ac iddo dderbyn ei ffurf bresenol nid oddiwrth 
ewyllys yr Hollalluog, eithr oddiwrth allu cre- 
adigol rhyw ddealltwriaeth israddog a gyfenwent 


| Demiurgus; i'r hwn y mae y byd hwn a'i drig- 


olion yn ddyledwyr am eu bodolaeth. Credent 
nad oedd ond un achos dechreuol i'r holl fodau 


'deallawl, seffDuw, yr hwn ei hun a ystyrient 


yn berffaith a hanfodol dda; ac i'r dyben ìi gyfrif 
am darddiad drwg, dychymygent fod yr ysbryd- 
ion deilliedig oddiwrtho ef, yn enwedigol y rhai 
hanedig oddiwrth y rhai hyny, yn alluog o lygr- 
edigaeth. Yr athrawiaeth hon ydoedd prif ym- 
ífrost y Gnostiaid 

Y dyb mai defnydd yw canolbwynt a ffynhon- 
ell pob drwg, a'u harweiniodd yn naturiol i 
anmharchu priodas, ac i ddirmygu yradgyfodìad ; 
gan ddywedyd, naill ai ei fod wedi darfod eisoes, 
(yn yr adgenhedliad,) neu ynte y byddai iddo 
gymcryd lle yn esgyniad yr enaid o'r corff i dir- 
ìogaethau Gwynfa. Gan yr un dyb arweiniwyd 
hwynt hefyd i wadu sylweddolrwydd dynoliaeth 
a dyoddefiadau Crist; gan haeru, (amryw o hon- 
ynt,) nad oedd y cwbl ond. ymddangosiadol yn 
unig. Ond eto credent ar yr un pryd mai Mab 
y Goruchaf, o natur israddog, oedd Crist, ac 
iddo gael eì anfon er gwared eneidiau rhinweddol 
o fan ormes ysbrydion drygionns, ac er addysgu 
dynion i ddyrchafu eu meddyliau oddiwrth halog- 
rwydd corfforol ìi gymundeb â Duw. 2 

Gyda golwg ar foesau, yr oeddynt hefyd yn 


| dirfawr wahaniaethu y naill oddiwrth y llall. 


GOB 


497 


GOD 


Rhai o honynt oeddynt yn arwain bywyd caeth 
a dichlynaidd dros ben, gan dybied yn briodol 
fod hyny yn fanteisiol er cynydd ac ehangiad y 
meddwl mewn gwybodaeth; end eraill o honynt, 
yn neillduol yr Aifftiaid, oeddynt benrhyddiaid 
hollol. Y rhai olaf a gredent fod Crist yn ddau 
berson; ac o ganlyniad caniatant fod ganddo 
wir gorff ac enaid rhesymol. 

GOBAITH, (go-paith) yn briodol a arwydda 
ddysgwyliad am ryw dda i ddyfod, Rhuf. viii. 
24, 25 ; yn drawsenwadol, y gwrthrych a ddys- 
gwylir, Tit. ii. 13; y sylfaen i ddysgwyl, Jer. 
xiv. 8; l. 7; yn nghyd ag achos cynhyrfiol ac 
: effeithiol y dysgwyliad, I Pedriii. 15. “ Bydd- 
wch barod bob amser i ateb i bob un a ofyno i 
chwi reswm am y gobaith sydd ynoch.” Nid 
ellir bod felly gyda golwg ar y gras o obaith, 
neu obaith yn briodol; a phe gellid, nid yw yn 
ymddangos y byddai yn addas rhoddi ateb * bob 
un a chwenycho ofyn rheswm i ni am hwnw; 
gan byny rhaid mai crefydd, neu yr efengyl, 
(yr hon sydd yn cenhedlu a chynhyrfu gobaith, 
a'r hon sydd yn ein deall, ein cof, a'n serchiad- 
au,)afeddylm. Gallwn, ïe, dylem, fod bob am- 
ser yn barod ì ateb î bob un a ofyno i ni reswm, 
(nid 7Aywbeth,) am hon ; er nas gallwn yn aml 
roddi ateb am ein dysgwyliad am fwynhau cyn- 
hwysiad ei haddewidion; yr hyn yn briodol yw 
gobaith. 

Nid oes un nwyd yn fwy naturiol i ddyn na 
gobaith; ac anaml y gwelir un dyn heb ryw 
fath, a rhyw radd o hono. Y mae y claf yn 
gobeithio am fyw, hyd yn nod yn min marwol- 
aeth ; a'r carcharor condemniedig am heddwch 
ei frenin, hyd nes byddo yn dringo yr esgyn- 
lawr i ddyoddef cosbedigaeth ei drosedd. An- 
hawdd gan ddyn ollwng ei afael yn hollol o'i 
obaith, Y peth diweddaf a wna yw hyny. 

Megys nad oes un nwyd yn fwy naturiol i 
ddyn na gobaith, felly nid oes un yn fwy angen- 
rheidiol iddo; canys ni byddai bywyd heb 
obaith nid yn unig o fawr gwerth, ond hefyd 
nid galluadwy fyddai eì ddwyn. Os nad yr 
oreu yw ein sefyllfa yn y byd, eto gobeithiwn y 
daw yn well, ac y mae hyny yn cynal ein hys- 
bryd, ac yn ein galluogi i'w dwyn yn amyn- 
eddgar, 

Da yn unig yw gwrthrych gobaith, ac nid da 
a aeth heibio, na'r da presenol, ond y dai ddy- 
fod. ““ Y gobaith a welir nid yw obaith ; oble- 
gyd y peth y mae un yn ei weled, i ba beth y 
mae eto yn ei obeithio?” Gan hyny, lle mae 
mwynhad yn dechreu, y mae gobaith yn darfod. 

Y mae hyn yn dysgu fod gwrthrychau go- 
baith yn llai o rifedi na gwrthrychau ffydd. Y 
mae a fyno ffydd â holl air Duw; ond nid oes 
a fyno gobaith eithr yn unig â rhan o hono. 
A'r addewidion yn unig y mae a fyno gobaith, 
ac â chymaint o honynt yn unig ag sydd heb eu 
cyflawni; ond y mae a fyno fiydd â'r bygythion 
yn gystal a'r addewidion; ac â'r addewidion 
wedi eu cyflawni yn gystal a'r rhai sydd heb eu 
cyflawni. A'r da yn unig y mae afyno gobaith ; 
ac nid â'r da a aeth heibio, ond â'r daii ddyfod ; 
ond y mae a fyno ffydd â'r drwg yn gystal 
a'r da; ac â'r da a aeth heibio yn gystal a'r da. 
i ddyfod, Mewn geiriau eraill, y mae ffydd yn 
credu pethau drwg a ragfynegwyd gan Dduw, 

I 


yn gysal a'r pethau da; ac yn credu y pethau 
da a gyflawnwyd, gan dynu cysur allan o hon- 
ynt, yn gystal a'r pethau da heb eu cyflawni, 
fra nad yw gobaith yn ymyraeth eithr â'r olaf 
yn unig. 

Yn mherthynas i obaith y gwir Gristion, 
gellir sylwi, yn 1. Ei fod yn oruchel ac ar- 
dderchog o ran eì wrthrychau. Y mae efe yn 
dysgwyl pethau mawrion, gwerthfawr, a_ llawer 
o honynt. Y mae yn dysgwyl cyflawn fuddug- 
oliaeth ar bob gelyn, I Cor. xv. 57; adgyfodiad 
gorfoleddus o'r bedd ar ddelw ei Brynwr, Phil. 
lii. 20, 21; gweled Crist fel y mae, 1 Ioan iii. 
2; bod yn berffaith debyg iddo, Ps. xvii. 15; 
cael ei arddel ganddo yn ngwydd yr angylion 
fel ei eiddo priodol ei hun, buc xii. 8; cael ei 
wahodd ganddo i etifeddu y deyrnas a baroto- 
wyd iddo cyn seiliad y byd, Math. xxv. 34 ; 
cael ei gydogoneddu âg ef, a bod gydag ef byth, 
i'w dragywyddol fwynhau, Rhuf, viii. l7; l 
Thes. iv. 17. Mewn gaìr, y mae yn gobeithio 
am fwy nag a welodd llygad, nag a glywodd 
clust, ac na ddaeth i galon dyn erioed i'w ddy- 
chymygu, 1 Cor.ii. 9. 2. Yn gadarn a disigl 
o ran eì sylfeini. Nid yw, fel gobaith y rhag- 
rithiwr, a'r hunan-dwyllwr, yn gorphwys ar ryw 
bethau a welodd, a deimlodd, neu a gyflawnodd 
efe ei hun; eithr ar addewid Duw, yn nghyd 
a'i allu a'i ffyddlondeb i'w chyflawni, Heb. vi, 
17—20; 1 Cor.i.9; 1 Pedri. 5; ar farwolaeth 
ac eiriolaeth Orist, Rhuf. viii. 38, 34; ac hefyd 
ar barhad preswyliad a gweithrediadau yr Ys- 
bryd Glan ynddo, Judas 24, 25. Herwydd hyn 
y mae yn cael ei alw “'gobaith da trwy ras,” 
2 Thes. ii. 16; a dywedir “ na bydd iddo gywil- 
yddio” ei berchenog, Rhuf. v. 5. 3. Yn rhin- 
weddol o ran ei effeithiau iachusol. ar eì feddyliau 
a'i ymarferiadau. Y mae yn peri iddo buro ci 
hun; yn ei gynhyrfu a'i gadw i ymarfer yn 
ddiwyd a chyson â'r moddion apwyntiedig, er 
caffael y pethau y mae yn dysgwyl am danynt; 
ac yn ei lenwi â llawenydd a gorfoledd, wrth 
ddysgwyl am eu mwynhau, 1 Ioaniii. 3; 1 Cor. 
ix. 10; Rhuf. xii. 12; v. 2. Herwydd hyn, 
gelwir ef “gobaith bywiol,” 1 Pedri.2; a dy- 
wedir mai “ trwy obaith y'n iacheir,” Rhuf. viii. 
24. Ofn a gobaith yw prif gynhyrfiedyddion 
pob gweithrediadau dynol, tymhorol ac ysbryd- 
ol. Pepeidiai y rhai hyn, safai pob llafur ac 
ymdrech. Gobaith sydd yn cynhyrfu yramaeth- 
wr ilafurio a thrin ei dir; y masnachwri brynu 
a gwerthu; y milwr i ymladd; y rhedegwr i 
redeg; yr ysgolhaig i ddarllen a myfyrio; a'r 
Cristion i ymarfer â moddion gras, ac i fyw yn 
dduwiol. Pe darfyddai ei obaith darfyddai ei 
grefydd. 

GODINEB, (Got,) yn briodol a arwydda 
halogiad gwely priodasol, neu gyfrinach anghyf- 
reithlon rhwng dau berson yn y cyflwr priodas- 
ol, neu rhwng un priod ac un gweddw a'u gil- 
ydd; yn gyffelybiaethol, eilunaddoliaeth, Jer. 
iii. 9; ac mewn hanesion eglwysig, rhuthriad 
un i esgobaeth un arall yn mywyd ei pherchen- 
og; yn drawsenwadol, mewn canonau eglwysig, 
y gosb neu y dd'rwy a weinyddir am y pechod, 
neu yr hawl i ddial ar ei gyflawnydd. 

Gyda golwg ar fawr ddrwg y pechod dan 
sylw, gellir sylwi yn 1, Ei fod yn drosedd o or- 


GOF 


438 


GOG 


chymyn pendant ac eglur Duw, Ex. xx. 14. 2 
Yn doriad o'r cyfamod priodasol—y cyfamod 
mwyaf pwysig a sobr rhwng dynion a'u gilydd. 
8. Yn gyffredin ei fod yn cael ei ragflaenu o du 
y dyn gan hudoliaeth o'r fath waethaf, 4. Yn 
clwyfo y blaid a niweidir yn y serchiadau tyner- 
af; a hyny yn y fath fodd, fel nad yw yn 
obeithiol iddo iachau yn hollol dros ei holl fyw- 
yd. 5. O du y wraig, (os yn feddianol ar blant,) 
yn greulondeb tuag at ffrwyth ei bru; y rhai yn 
gyffredin a ddygant warth eu rhieni, ac ydynt 
yn cydgyfranogi o'r annyddanwch teuluaidd, a'r 
anfanteision tymhorol ac ysbrydol, ag ydynt yn 
naturiol yn canlyn anniweirdeb y rhai a'u cen- 
hedlasant. 6. Ei fod yn cael ei ífìeiddio yn 
fawr gan ddynolryw yn gyflredin, yn mhob oes 
a gwlad, fel yr eglur ddengys y cyfreithiau 
llymion, a'r cosbedigaethau trymion a_ ffurfiwyd 
yn ei erbyn mewn gwahanol wledydd; megys 
camlwrwau trymion; carchariad; fflangelliad; 
trwyn a chlustdoriad; ymddifadiad golwg; a 
marwolaeth trwy losgi, boddi, neu grogi. Yn 
Mrydain, ystyrir ef yn drosedd ysbrydol, i'w 
farnu mewn llysoedd eglwysig, ac i'w gosbi â 
dirwy a phenyd. Nid yw y gyfraith wladol yn 
caniatau i'r hwn a niweidir ond yn unig cyng- 
haws a chostiau, 7. Ei fod yn tueddu i ddi- 
nystrio eneidiau y ddeu-bar; ac yn niffyg 
edifeirwch gwirioneddol, i'w damnio yn dragy- 
wyddol. Wrth y gyfraith Foesenaidd, yr oedd 
godineb yn gosbadwy â marwolaeth, trwy la- 
byddio yr euog â meini. 

GODDEFTAD, (goddef,) cyd-ddygiad a'r hyn 
nad yw yncael ei gymeradwyo; neu weithred 
nacaol yn cynwys yn unig peidio ag atal, lludd- 
ias, neu rwystro rhyw beth i fod. Fel hyn, i 
ryw ddoeth ddybenion, y gwnaeth ac y mae 
Duw yn gwneuthur gyda golwg ar bechod 
Ps, lxxvi. 10. 

Goddefiad mewn achosion crefyddol, sydd 
wladol neu eglwysig. Goddefiad gwladol yw 
cyd-ddygiad y llywodraeth a'r pleidiau ymneill- 
duedig oddiwrth yr eglwys wladol, trwy rin yr 
hwn y mwynhant lonyddwch a dyogelwch i 
wasanaethu eu crewr yn ol eu cydwybodau, os 
na fyddant yn cofleidio tybiau anghydweddadwy 
â heddwch cyffredinol y wladwriaeth. Y mae 
hyn yn well nag anoddefiad; ond nid yw yn 
gyfartal a chyflawn ryddid cydwybod — braint 
gynhenid pob dyn mewn achosion crefyddol, fel 
creadur cyfrifol i Dduw yn unig. Goddefiad 
eglwysig yw y caniatad a rydd yr eglwys i'w 
haelodau i amrywio yn eu tybiau yn nghylch 
pethau nad ystyrir yn hanfodol. 

GOEL, Heb. 9s3, yn mhlith yr Iuddewon, 
un a hawl ganddo, a than rwymau i ddial gwaed 
ei gâr llofruddiedig, y tu allan i'r ddinas noddfa. 
Edrych Cyfathrachwr. 

GOFAL, (go-mal,) pryder, neu astudrwydd 
meddwl yn nghylch rhyw beth, Barn. v. 15, 16; 
hefyd, gwrthrych gofal, Deut. xxiv. 5. Y mae 
dau air Groeg yn cael eu cyfieithu gofal, grreôn 
(spoudd,) a. uepuwa. (merimna); y blaenaf yn 
arwyddo brys, diwydrwydd, ac astudrwydd, 2 
Cor. vii. 12; a'r olaf, gofal terfysglyd, blinder- 
us, Math. xiii. 22; Marciv. 19; Luc viii, 24; 
xxi, 34; 1 Pedr v.7. Y mae y blaenaf yn 


gyfreithlon, angenrheidiol, a chanmoladwy. Y 
gwrthwyneb ydyw i anystyriaeth, difaterwch, 
ac esgeulusdod. Ond y mae yr olaf yn wahardd- 
edig, anfuddiol, a niweidiol, Math, vi. 34. Ni 
ddylem ofalu am ddim ond ein dyledswydd; 
gan adael y canlyniad i Dduw. Hyn yw treiglo 
ein ffordd ar yr Arglwydd, a bwrw ein holl ofal 
arno ef, Ps. xxxvii. 5; 1 Pedrv. 7. Baich trwm 
ydyw. Y mae bron llethu llaweroedd. Mor 
ysgafn a chysurus fyddem hebddo! Byddem yn 
gyffelybi blant ufydd, difeddwl am bob peth 
ond rhyngu bodd eu rhieni. 

GOFID, (go-mid,) tristwch, poen, helbul, neu 
drallod. Ffrwyth ac effaith pechod yw pob 

ofìd, 

z GOG A MAGOG, enwau cyfrinol neu ar- 
wyddol cenhedloedd paganaidd gogledd Asia ac 
Ewrop, yn neillduol yr hen Dartariaid, y rhai 
gynt a alwent eu hunain Mogli, Magogli, Mung- 
li, neu Mungugli, hyny yw, hiliogaeth Magog, 
ail fab Japheth. 

GOGAN,' cabl, anfri, anghlod, sen. 

GOGONIANT, (go-coniant), ardderchawg- 
rwydd, Ps. xxx. 12; prydferthwch, Math. vi. 
29; dysgleirdeb, 1 Cor. xv. 40, 41; anrhydedd, 
Barn,iv. 9; Ioan vii. 18; viii, 15. 

Wrth ogoniant yr Arglwydd y meddylir, yn 1. 
Ardderchawgrwydd ei hanfod, a phrydferthwch 
ei natur a'i briodoliaethau naturiol a moesol, 
Ps. cxxxviii. 5... Dyma ei ogoniant Aanfodol; 
a hwn. y mae ei weithredoedd yn ei ddatgan, Ps. 
xix. 1—3; cxlv. 10; Rhuf.i. 20. 2. Rhyw un 
o'i briodoliaethau gogoneddus; megys ei dda- 
ioni, a'i drugaredd faddeuol a phenarglwydd- 
iaethol, Ex. xxxiii. 18, 19; yn neillduol ei burdeb 
a'i santeiddrwydd, yr hwn a_elwir ei brydferth- 
wch, Ps, xxvii. 4; xc. 17; xevi. 9.2 Cor,.ii, 
18. ô. Rhyw weithred hynodol, nacaol neu 
bendant oi eiddo; megys dirgelu peth, Diar. 
xxv. 2; gwared Israel o gaethiwed Babilon, 
Esa. xl, 5; rhoddi bywyd i feirw, &c., Ioan xi. 
40. 4. Yr arwydd gweledig o'i bresenoldeb i'r 
Israeliaid gynt, yn yr anialwch ac yn y deml, 
Ex xvie ee M030 8y done ydd o Y Ae 
glwydd Iesu Grist, a'r efengyl, Heb.i.3; Esa. 
xl. 5; I Tim.i.11. 6. Y clod a'r anrhydedd, 
y parch a'r addoliad ag sydd yn ddyledus iddo, 
ac y mae yn ei dderbyn oddiwrth ei greadur- 
iaid, Math, vi. 138.. Dyma ei ogoniant mynegol, 
Esa.lxvi. 19; a hwn yw ei ddyben penaf yn ei 
holl weithredoedd, Esa. xliii. 7. Dyma y go- 
goniant y mae dynion wedi myned yn ol o hono, 
Rhuf. iii. 23; ac am hwn y dywed Duw, “ A'm 
gogoniant ni roddaf i arall,” Esa. xlii. 8. 

Y mae gogoniant rhagoriaethol, meddianol, 
amgylchiadol, swyddol, derbyniol, crefyddol neu 
rinweddol, yn perthyn i ddynion. Eu gogon- 
iant rhagoriaethol yw eu tafod, neu eu dawn 
ymadroddol, Ps. xxx. 12; eu gogoniant medd- 
ianol yw eu cyfoeth, Ps. xlix. 16, 17; eu go- 
goniant amgylchiadol yw eu gwisgoedd, eu 
gweision, milwyr, &c., Math. vi. 29; Esa. viii. 
/; Dan. xi. 39; eu gogoniant swyddol yw y 
sefyllfaoedd anrhydeddus y maent ynddynt, 
Num, xxvii. 20; Ioan xvii. 22; eu gogoniant 
derbyniol yw y parch a'r ganmoliaeth y maent 
yn eì dderbyn oddiwrth eraill, Math. vi. 2; a'u 
gogoniant rhinweddol neu grefyddol yw eu cy- 


GOL 


439 


GOLL 


—— ——— —  — — —  — — —  — — — —— ——  —— — ———————————— — 


meriad moesol, a'u bucheddau santaidd a duwiol, 
Rhuf. ii. 7; 2 Pedr i. 3. 

Y mae gogoniant Crist naill ai yn bersonol, 
datguddiadol, neu dderbyniol. ” Ei ogoniant per- 
sonol yw ei briodoliaethau dwyfol, a'i rinweddau 
moesol, Ioan i. 14; eì ogoniant datguddiadol 
yw yr efengyl, 2Cor.iv. 4; a'i ogoniant derbyn- 
iol yw ei ddyrchafiad cyfryngol, yn nghyd a'r 
Fn a'r mawl y mae yn ei dderbyn mewn can- 
yniad i'r gwaith a wnaeth, Phil.ii. 9—11; 2 
Pedri.l7; Dat.i,5,6;.v,12. 

Gogoniant, mewn modd pwysig, y gelwir y 
cyflwr dedwydd y mae y saint ynddo mewn byd 
arall, Ps. lxxvii. 24. Diameu fod y lle, y trig- 
olion, a'r gwaith, oll yn ogoneddus ac annrhaeth- 
ol ardderchog. 

GOLCHIAD, (golchi,) yn briodol glanhad, 
neu buredigaeth trwy ddwfr, Marc vii. 8, (Gr. 
Bedyddiadau); yn gyffelybiaethol, puredigaeth 
oddiwrth bechod, yn ei euogrwydd a'i halog- 
rwydd, trwy waed ac ysbryd Crist, Ps.li. 2,7; 
1 Cor. vi. ll; 1 Ioan i. 7; yn sacramentaidd 
neu arwyddol, bedydd, Act. xxii. 16. Wrth 
““ olchiad yr adenedigaeth” y meddylir yr ad- 
enedigaeth ei hun, yr hwn yw y glanhad blaenaf 
a phenaf oddiwrth halogrwydd pechod, a'r hwn 
na raid ei adnewyddu, Tit. iii. 5. 

Yr oedd “amryw olchiadau,” (Gr. Bedydd- 
iadaw,) mewn ymarferiad yn mhlith yr Iuddew- 
on, Heb. ix. 10; megys golchiadau gwladol, 
Gen. xxiv. 32; xliii. 24; golehiadau seremo- 
niol, Ex. xix. 10; a golchiadau coelgrefyddol, 
Math. xv. 2; Marc vii. 2—4.._ Byddai y Crist- 
ionogion cyntefig yn ymolchi cyn cyfranogi o 
swper yr Arglwydd ; ac y mae gan y Mahomet- 
aniaid, y Syriaid, y Coptiaid, a'r Pabyddion eto 
eu hamryw olchiadau. 

Nid yw yn ymddangos i'r Arglwydd Iesu 
Grist, wrth olchi traed «i ddysgyblion, Ioan xiii, 
4—17, fwriadu hyny yn ddefod sefydlog yn ei 
eglwys, fel bedydd a swper yr Arglwydd ; oble- 
gyd ni ddywedodd yn benderfynol “ Gwnewch 
hyn;” eithr dywedodd yn gyfarwyddiadol, 
“€ Chwithau a ddylech olchi traed eich gilydd,” 
hyny yw, pan byddo angen, “Canys rhoddais 
esampl i chwi, fel y gwnelech chwithau megys 
y gwnaethum i chwi.” Heblaw hyny, nid oes 
un hanes fod y ddefod mewn arferiad yn mhlith 
y cyn-Gristionogion yn ei chysylltiad â chrefydd. 
Gweithred achlysurol ydoedd, wedi ei bwriadu 
yn esampl o gariad a gostyngeiddrwydd, mewn 
cydagweddiad â'r arferiad wladol ag oedd yn 
ffynu yn y dwyrain. 

GOLEUNI, Heb.n93, Galah; yn briodol, y 
tryloywder dysglaer a gyfrenir i'r awyr, neu y 
dysgleirdeb pur a wasgerir írwy belydr yr haul, 
(rwy yr hwn y mae y gwrthrychau cylchynol yn 
dyfod yn weledig i ni, Gen. i. 3; yn gyffelyb- 
iaethol, Duw, 1 Ioan i. 5; Crist, Luciì.82; 
Ioan i. 9; gair Duw, Ps. cxix. 105; 2 Pedri. 
19; gweinidogion y gair, Math. v. 14 ; Ioan v. 
35 ; gwir Gristionogion, Luc xvi. 8; Eph.yv. 8; 
y dealldwriaeth a'r amgyffrediad, Math. vi. 23; 
llawenydd, cysur, a llwyddiant o ba natur bynag 
y byddo, Esther viii. 16; Ps. xcvii. 11; gwy- 
bodaeth, yn neillduol gwybodaeth ysbrydol a 
chrefyddol, Esa. viii. 20 ; 2 Oor. iv. 6. 

Goleuni natur yw y wybodaeth hono o Dduw, 


o honom ein hunain a'n dyledswydd, ag sydd 
gyrhaeddadwy trwy reswm naturiol, mewn cy- 
sylltiad â gweithredoedd creadigaeth a rhaglun- 
iaeth, heb gynhorthwy datguddiad dwyfol. Nid 
yr hyn y maent yn ei weithredol wybod, ond. yr 
hyn a allant ac a ddylent ei wybod, Ps. xix. 
l—4; Act. xvii. 26—28; Rhuf.i. 19,20; ii. 
14,15. Edrych Crefydd. 

GOLYGWYR, (golwg-wyr,) edrychwyr dros, 
arolygwyr, neu esgobion; un o enwau swyddol 
gweinidogion sefydlog eglwys y Testament 
Newydd, Act. xx 28. Gr. Esgobion. 

GOLLYNGDOD, (go-llwng,) rhyddhad, neu 
waredigaeth o garchar, neu gaethiwed, tymhorol 
neu ysbrydol, Sech. ix. 11; Luciv. 16; datod- 
iad, neu drancedigaeth, Luc ii. 29. 

Yn eglwysig, arferir y gair, 1. Am waith yr 
offeiriad, neu y gweinidog, yn cyhoeddi personau 
edifeiriol yn rhydd oddiwrth euogrwydd pechod, 
trwy awdurdod oddiwrth Grist; yr hon fel y 
tybir a gynhwysir yn Ioan xx. 23... Ond yn ol 
barn amryw wyr dysgedig, y mae y geiriau i'w 
cyfyngu i'r apostolion yn unig; ac yn rhagdyb- 
ied eu gallu i wahaniaethu ysbrydoedd; ac felly 
i gyhoeddi, ar sail sicr, ollyngdod hollol a phen- 
derfynol i ddynion oddiwrth eu pechodau. Modd 
bynag, dywedir nad oedd y brif eglwys yn go- 
lygu dim mwy wrth y weithred, na gwaith y 
gweinidog yn cyhoeddi yr edifeiriol yn rhydd, 
ar delerau datguddiedig yr efengyl; ac y mae 
y protestaniaid a arferant y ddefod, yn gystal 
a'r pabyddion presenol, yn sicrhau nad ydynt 
hwythau yn golygu dimamgen.—Robinson's Dict. 
article Absolution. Ond wedi y cwbl, rhaid cyf- 
addef bod amgylchiadau cyflawniad y ddefod, 
yn nghyd a'r ymadroddion arferedig wrth ei 
chyflawni, yn ymddangos yn hollol anghyson â'r 
cyfryw sicrhad; ac yn rhoddi lle mawr i ddrwg- 
dybio y gwaith. Boed hyny fel y byddo, nid 
yw y rhai a ymwrthodant a'r ddefod yn agored 
i ddrwgdybiaeth. Yr henafiaid a gyfrifent bump 
math o ollyngdod ; bedydd; swper yr Arglwydd ; 
y gair a'r athrawiaeth; arddodiad dwylaw a 
gweddi ; adferiad i fynwes yr eglwys trwy rydd- 
had oddiwrth ei chosbedigaethau. Gellir cyf- 
enwi y ddau flaenaf yn sacramentaidd; y try- 
dydd yn gyhoeddiadol; y pedwerydd yn ddeisyf- 
iadol; a'r pumed yn farnol. Nid oedd y blaenaf 
yn dal un berthynas â dysgyblaeth edifeiriol, 
nac yn cael ei gyflawni un amser ar rai wedi eu 
bedyddio unwaith. Yr ail a berthynai mewn 
rhyw radd iddi, er nad yn hollol; gan fod go- 
llyngdod yn cael ei weìnii bawb ag oedd wedi 
eu bedyddio, pa un bynag ai eu bod dan ddysg- 
yblaeth am droseddau neu beidio. Yn y ddau 
olygiad cyfrifid gollyngdod yn berffeithiad y 
Cristion. Trwy y drydedd yr oedd gweinidog- 
ion yn datgan telerau cymod ac iechydwriaeth. 
Y pedwerydd a arferid fel cydymaith y lleill; 
a fhrwy y pumed adferid dynion edifeiriol i 
heddwch a chymundeb yr eglwys. Gynt nid 
oedd gollyngdod yn cael ei weini i neb trosedd- 
wyr nes eu bod wedi dwyn penyd, oddigerth yn 
achos marwolaeth gyfagos. Gyda golwg ar ffurf 
y ddefod, byddai yr edifeiriol yn cael ei adferu 
yn gyhoeddus mewn sachliain, wrth yr allor, 
yn y dull canlynol, neu ryw un cyffelyb :—“ Efe 
yr hwn a faddeuodd i'r wraig bechadurus ei holl 


GOR 


440 


GOR 


—_ 


bechodau, oblegyd y rhai y collodd ddagrau, ac 
a agorodd ddrysau Paradwys i'r lleidr, a'th 
wnelo yn gyfranog o'r waredigaeth hon—a'th 
ryddhao o holl gadwynau dy bechod—a'th iach- 
ao trwy gyffyriau ei drugaredd—a'th adfero o'i 
rasi gymundeb yr eglwys—ac a'th gadwo yn 
dragywydd yn ddyogel a pherffaith.” Dywedir 
na chafodd y modd mynegol, “ Yr wyf fi yn dy 
ryddhau di,” yn lle “ Y mae Crist yn dy rydd- 
hau di,” ei arfer hyd y ddeuddegfed ganrif, 
ychydig cyn amser Thomas Acguinas, yr hwn 
a ysgrifenodd amddiffyniad iddo. Ar adferiad 
hereticiaid a rhwygwyr, y rhai a fedyddiwyd 
mewn cyfeiliornad a rhwyg, byddid weithiau yn 
ychwanegu eneiniad at arddodiad dwylaw; her- 
wydd yr ystyrid bedydd mewn cyfeiliornad a 
rhwyg, yn ddirym. Amser penodol gweinydd- 
iad gollyngdod oedd dydd Gwener y Croglith; 
a byddid yn ei weini weithiau ar y rhai a ddyg- 
wyddent farw dan benyd. I'r esgob yr oedd yr 
awdurdod i ollwng dynion yn rhydd oddiwrth 
eu pechodau, yn cael ei hystyried yn flaenaf yn 
perthyn; oni byddai ef yn ei drosglwyddo i'r 
henuriaid a'r diaconiaid ; ac wrth rai canonau yr 
oedd yn rhydd i wyr lleyg fedyddio mewn achos- 
ion o berygl uniongyrchol. Y mae tri gollyng- 
dod mewn ymarferiad yn ngwasanaeth eglwys 
wladol Lloegr; y blaenaf yn y weddi foreuol; 
y ail yn nhrefn ymweliad y claf; a'r olaf, yn 
ngwasanaeth y cymun. 2. Am waith y gweini- 
dog yn gollwng ymaith y gynulleidfa, gan ei 
bendithio, yn nherfyniad yr addoliad. 

Gelwid y seithfed flwyddyn gynt, mewn modd 
arbenig, yn “flwyddyn gollyngdod,” herwydd 
mai dyledus arni oedd gadael y tir heb ei aredig, 
a gollwng dyledwyr a chaethion brodorol Israel 


yn rhydd o'u dyledion a'u caethiwed, Ex. xxi. | 


2; xxiii, 10, 18; Deut. xv. 1, 2. Addawodd 
Duw fendith arbenig iddynt fel anogaeth i gadw 
y ddeddf hon, Lef. xxv. 20, 21; ond nid ydyw 
yn ymddangos iddynt ei chadw, hyd nes iddynt 
ddychwelyd o gaethiwed Babilon, pan y cawsant 
eu rhyddhau gan Alexander Fawr oddiwrth 
drethi y flwyddyn hono, 1 Mac. vi. 49, 53.— 
Jewish Anltigu., 0. 11, c. 8; 12.9; 13. 8; 14. 16 ; 
9.9. Tybir oddiwrth 2 Cron. xxxvi. 21, mewn 
cysylltiad â Lef. xxvi. 34, 35, i'r Iuddewon 
esgeuluso cadw Sabbath y seithfed flwyddyn 70 
o weithiau, a'r Jubili ddeng waith; ac iddynt 
ddyoddef caethiwed yn Babilon dros yr ysbaid 
hwnw o amser; ac felly i'r tir, mewn effaith, 
fwynhau ei Sabbathau colledig. 


prif wribwynebwr Arminus, a'i gydswyddog yn 
mhyif ysgol beyden. Yr oedd efe yn blaenori 
yn nghymanfa Dort, ac felly daeth Gomariaid 
ifod yn enw arall am Galfiniaid.. Ar ol hyny 
bu yn broffeswr duwinyddiaeth yn Groningen, 
lle y bu farw yn 1641, 


gwrthwyneb i ganiatad, neu gydsyniad, dyoddef- 
ola gweithredol, Y mae yn rhagdybied cais 
neu rwymau ac yn arwyddo peidio a gwneuthur 
rhywbeth er cael cymhelliad i hyny.“ Pechod 
o omeddiad” yw peidio a chyflawni yr hyn sydd 
yn ddyledus arnom ei gyflawni, 

GORCHUDD, (gor-cudd,) gwerchyr, cauad, 


llen, gwisg, amwisg, “' Gorchudd y galon,” yw | 


y wisg sy yn ei hamgylchu, Hos. xiii. 8. Y 
gorchudd sydd ar y galon yw rhagfarn, ac 
anystyriaeth, 2 Cor. iii. 15. Y mae Duw yn 
tynu hwn ymaith, nid trwy roddi datguddiad 
newydd o'i feddwl i ddynion, a thrwy wneyd 
y datguddiad a roddodd yn fwy eglur, nac 
y chwaith trwy gryfhau y dealltwriaeth; ond 
trwy ganiatau moddion gwybodaeth, a thueddu 
dynion i'w hiawn-ddefnyddio, Act. xvi. 14. “Y 
gorchudd sydd yn gorchuddio yr holl bobloedd, 

yw eu tywyllwch a'u hanwybodaeth ;.yr hwn y 
mae yr Arglwydd yn ei ddifa trwy weinidogaeth 
ei air a'i ysbryd, Esa. xxv. 7. 

GORCHWYL, (gor-chwyl,) tro, treigl, ystod, 
gwaith neu alwedigaeth arbenig, Preg. vii. 13; 
Act. vi. 21; xiv. 26; 1 Tim. v. 10, 

GORCHWYLEDD, (goruch-gwyl,) gwylder, 
mulder, swilder, gwladeiddrwydd, lledneisrwydd, 
neu gywilydd mawr, Ezra ix. 6. Edr. Cywilydd. 

GORCHYMYN, (gor-cymyn,) archiad, trefn- 
iad, neu reol ymddygiad, yn cael ei roddi gan 
uwch iisradd. Y mae y gorchymyn yn cyn- 
wys mwy nag ewyllys neu ddymuniad noeth ; a 
phob amser yn rhagdybied uwchafiaeth, blaenor- 
iaeth, ac awdurdod, yn yr hwn sydd yn ei roddi. 

Y mae gorchymynion i'w hystyried yn ddynol, 
neu ddwyfol ; yn foesol, neu bendant; yn gadarn- 
haol neu nacâol. Gorchymynion dynol yw y 
gorchymynion a roddir gan ddynion i'w gilydd, 
gwladol neu grefyddol fyddont, Math. xv. 
9; gorchymynion dwyfol yw gorchymynion 
Duw, o ba natur bynag y byddont, l Cor. vii. 
19. Gorchymynion moesol yw y cyfryw sydd 
yn sylfaenedig ar natur pethau, ac nid ar ewyllys 
benargwyddiaethol Duw, ac y buasem dan 
rwymaui'w cyflawni pe buasai Duw heb ddy- 
wedyd hyny wrthym mewn cynifer o eiriau, 
megys y gorchymynion i garu Duw â'n holl 
galon, a'n cymydog fel ni ein hunain. Nid 


| oblegyd i Dduw orchymyn yn unig, nac yn benaf, 


y mae yn ddyledswydd arnom wneyd hyn: ond 
oblegyd ei fod yn beth addas a rhesymol ynddo 
ei hun, a hyny yn flaenorol ac annibynol ar bob 
gorchymyn dynol a dwyfol, _ Gorchymynion 
pendant yw y gorchymynion hyny sydd yn syl- 
faenedig ar ewyllys benarglwyddiaethol Duw, ac 
ua buasai yn ddyledswydd arnom eu gwneuthur, 
nac yn bechod arnom beidio eu gwneuthur, pe 
na buasai Duw wedi dywedyd wrthym mewn 
cynifer o eiriau; megys y gorchymyn i fedyddio, 
a chyfranogi o swper yr Arglwydd. Gorchym- 


| ynion cadarnhaol yw y cyfryw ag sy yn peri 
GOMARIAID, canlynwyr Francis Gomar, |  coeniant a rn 


peth mewn modd pendant ac uniongyrchol; 


| megys, “ Yr Arglwydd dy Dduw a addoli, ac. 


efe yn unig a wasanaethi;” ond gorchymynion 


| nacâol yw y rhai sydd yn gwahardd gwneuthur 


rhywbeth neu bethau neillduol. Y cyfryw, mewn 


| ífurf, yw holl orchymynion y ddeddf foesol, ond 


î | y pedwerydd. 
GOMEDDIAD, (gomedd,) gwrthodiad: y | 


Yn mherthynas i orchymynion Duw, tan yr 
cfengyl, gellir sylwi, yn 1. Nad ydynt ond 
ychydig o ran eu rhifedi; ac o herwydd hyny 
eu bod yn hawdd eu cofio, Y maent yn ddos- 
barthedig i foesol a phendant. Y rhai pendant 
nidydyntond dau (bedydd a swper yr Arglwydd); 
a'r rhai moesol nid ydynt ond deg, y rhai a gyn- 
hwysir mewn un gair, sef cariad, Rhuf. xiii. 10. 
Y neb sydd yn cofio y gair cariad sydd yn cofio 


GOR 441 


GOR 


sylwedd yr holl orchymynion moesol; a'r neb 
sydd yn gofalu am wneuthur pob peth yn ol 
cariad, heb wneyd dim yn groes iddo sydd yn 
eu cadw yn berffaith. 2. Yn helaeth o ran eu 
cynhwysiad, Ps. cxix. 96. Mae y gorchymynion 
moesol yn cynwys ein holl ddyledswyddau tuag 
at Dduw, ein bunain, a'n cymydogion; ac yn 
golygu ein meddyliau, geiriau a gweithredoedd. 
Mewn un gair, (cariad,) y maent yn cynwys yr 
holl foesoldeb a ddysgwyd neu a ddysgir byth. 
9. Yn lluosog o ran eu deiliaid. Y mae y gor- 
chymynion moesol yn golygu holl greaduriaid 
rhesymol Duw, drwy holl eang derfynau ei lyw- 
odraeth ; a'r rhai pendant, holl ddeiliaid gweled- 
ig teyrnas Crist dros yr holl ddaear. 4. Yn 
rhesymol ac ysgafn o ran eu gofyniadau, Math. 
xi. 30; Rhuf. xii. 1, 2; 1 Ioan v. 3. 5. Ynlles- 
iol a buddiol o ran eu heffeithiau i'r rhai sydd 
yn eu cadw, Ps. xix. 11; Rhuf. vii. 12; 1 Tim. 
1.8. 6. Yn dragywyddol ac anghyfnewidiol o 
ran eu natur, h.y., y rhai moesol. Y maent 
wedi eu sylfaenu ar natur pethau; ac ar ein 
perthynas â Duw ac â'n gilydd, fel Creawdwr a 
chreaduriaid, yr hon sydd yn anghyfnewidiol. 

Wrth y “gorchymyn newydd” a roddodd 
Crist i'w ddysgyblion, y meddylir Brawdgarwch, 
mewn cyferbyniad i ewyllys da, neu ddyngar- 
wch, Ioan xiii. 34. Y mae yr olaf yn golygu 
pawb yn ddiwahaniaeth; a'r blaenaf, dynion da 
yn unig, ac yn cynwys hyfrydwch ynddynt fel 
y cyfryw. Ni roddwyd y gorchymyn hwn, mewn 
ffurf, erioed o'r blaen gan neb, cyn ei roddi gan 
Grist; herwydd hyn yr oedd yn addas iddo 
mewn modd arbenig ei alw, ““Gorchymyn 
newydd.” Yr oedd yn ddyledus ar ddysgyblion 
Crist garu eu gilydd fel dynion o'r blaen; ond 
nid oedd yn ddyledswydd arnynt garu eu gilydd 
fel Cristionogion cyn eu bod felly. 

GORFODOGAETH, (gorfod,) y weithred o 
orfodogi, neu ddiswyddo dros amser; hefyd 
cadwraeth, cyfarchwel, adneu. 

GORFOLEDD, (gor-mawl,) goruchel foliant, 
neu lawenydd mawr. 

Y mae y gair Groeg A-yaXMMuacic, (agaliasis,) 
yn arwyddo llawenydd mawr yn caelei gym- 
deithasu ag arwyddion allanol o hyfrydwch a 
digrifwch; megys eiddo Dafydd gynt o flaen 
yr arch, 2 Sam. vi. 14, 16. 

GORMES, gorthrymiad, trais, gormeiliad. 

GORMODEDD, mwy nag afyddo raid o ryw 
beth, yn neillduol o fwyd a dillad.—ldr. Ang- 
hymedroldet, Cymedroldeb, Dirwest. 

GORPHEN WYD, (gorphen) ymadrodd hygof 
Crist wrth farw, loan xix. 30. Mae y gair Groeg 
'TereAecrau yn arwyddo cwbl-berffeithio. Golwg 
uniongyrchol Crist wyth ei ddywedyd ydoedd, 
fod yr holl broffwydoliaethau gyda golwg ar ei 
enedigaeth a'i fuchedd, wedi eu hollol gyflawni, 
pan y dywedodd, ““Y mae arnaf syched, ac y 
cymerodd finegr,” Ioan xix. 28, 30, wedi ei 
gymharu â Ps. xxii. 15; lxix. 21; ac o ganlyn- 
iad, bod ei ufydd-dod a'i ddyoddefaint cyfryngol 
ar ddarfod, a'r gwaith a roddwyd iddo gan y 
Tad i'w wneuthur, ar gael ei gwblhau. “Mab 
y dyn yn ddiau oedd yn myned, fel yr oedd yn 
ysgrifenedig am dano,” Math. xxvi. 24. Yr 
oedd ei lygaid yn ei holl yrfa ar y proffwydol- 
iaethau rhagflaenedig am dano ; a'i syched mwyaf 


oedd am eu cyflawni oll.. Pan y cymerodd y 
finegr a'r bustl, yr oeddynt wedi eu hollol gyf- 
lawni, cyn belled ag yr oeddynt yn golygu ei 
fuchedd; ac nid oedd ganddo mwyach, er cyf- 
lawn orphen ei ufydd-dod cyfryngol ond yn unig 
rhoddi i fyny yr ysbryd; yr hyn a_ wnaeth, gan 
ogwyddo ei ben. 

GORPHWYSDRA, (gorphwys,) esmwythdra, 
llonyddwch, tawelwch ; cyflwr neu sefyllfa dawel, 
heddychol, esmwyth, a llonydd. Hwn y mae 
Crist yn ei addaw, a'i roddi, i'r rhai oll a ddeuant 
ato, a gymerant ei iau arnynt, ac a ddysgant 
ganddo, Math. xi. 28, 29. 

GORPHWYSFA, (gorphwys,) yn briodol yw 
yllei orphwys; megys Canaan i'r Israeliaid, 
Deut. iii. 20; y deml i'r arch, Ps. cxxxii. 8; yr 
oruchwyliaeth efengylaidd a'r Sabbath Cristion- 
ogol i eglwys y Testament Newydd, Heb. iv. 1, 
3,4, 5,9, 10, 11; a'r nefoedd i'r saint, Dat. xiv. 
18 ; yn draws-enwadol, cyflwr neu sefyllfa dawel, 
ddiderfysg, Ps. cxvi. 7. 

GORTHRYMDER, (gorthrwm,) gormes neu 
drais yn cael ei wneuthur ar bersonau neu fedd- 
ianau, Ex. iii. 9; Deut. xxvi. /; Jer. vi. 6, 7; 
hefyd cyfyngder, helbul, a thrallod o bob math, 
Ioan xvi. 38. Y mae y gair Groeg OXMuc yn 
arwyddo unrhyw beth a fyddo yn gwasgu a 
phoeni dynion. Y mae amryw fath ac. amryw 
raddau o orthrymderau; megys gorthrymder 
corffy; meddwl, neu amgylchiadau. Herwydd 
hyn yr ydym yn darllen am “orthrymder mawr, ” 
ac am ““lawer o orthrymderau,” Math. xxiv. 21; 
Act. xiv. 22.. Y mae pob gorthrymder yn an- 
hyfryd; ond er hyny, y mae yn fuddiol i'r saint; 
gan ei fod yn achlysur i'w grasau weithredu ; 
yn peri iddynt hiraethu am y nefoedd; ac 
yn eu haddasu iddi, “ Y mae gorthrymder 
yn peri dyoddefgarwch, a dyoddefgarwch brof- 
iad, a phrofiad obaith,” Rhuf. v. 3, 4... Edr. 
Cyfyngder, Gormes. 

GORUCHAF, (goruch,) Heb. Elion, Groeg 
Upsistos, Lladin Altissïmus, uwch na'r uwchaf: 
un o enwau ardderchog Duw,'yn dynodi anfeidr- 
oldeb uwchafiaeth ei hanfod, ei briodoliaethau, 
ei feddyliau, ei weithredoedd, a'i awdurdod, 2 
Sam, xxii. l4; Ps, cxxvii. 10; xci. 1, 9; Luc i. 
92, 90, 76; vi. 35; Act. vii. 48. 

GORUCHWYLIAETH, neu GORUCHWIL- 
IAETH, gair cyfansawdd o goruch, a gwyl neu 
gwilio, yn dynodi yn I. Swydd neu waith gor- 
uchwyliwr, Luc xvi. 1, 2,3, 4; 1 Cor. ix. 17. 
Gr. Eph. iii. 2; Col. i, 25. 2. Unrhyw ddull 
arbenig o weinyddiad, gan nad pa un ai tymhorol 
neu ysbrydol fyddo, Eph. i. 10. Yn yr ystyr 
olaf y mae yn cael eì arfer gan dduwinyddion, 
ac yn cyfateb i'r gair Saesonig economy, yr 
hwn hefyd sydd yn deilliaw o'r gair Groeg 
0LK0VOJUCL. 

GORUCHWYLIAETHAU DUW, ydynt ei 
ymdriniaethau â'i greaduriaid, yn neillduol dyn- 
olryw, mewn ffordd o drugaredd neu farn, yn 
nhrefn rhagluniaeth neu ras. Gyda golwg ar 
eu hansawdd y maent yn ddosbarthadwy i rag- 
luniaethol a grasol, naturiol a moesol, hen a 
newydd, cyffredinol a neillduol, hyfryd ac an- 
hyfryd; gyda golwg ar eu dyben, i brawfiadol, 
crefyddol, a gwobrwyol: gyda golwg ar eu ham- 
seryddiad, i orphenedig, presenol, a dyfodol, Y 


GOR 


442 


GOR 


mae yn deilwng o sylw bod y naill o honynt yn 
dal perthynas a'r llall: a'r un bresenol yn rhag- 
dybied y rhai blaenorol, ac yn rhagflaenu, rhag- 
barotoi, ac yn arwain i mewn y rhai dyfodol. Nis 
gellir gan hyny ffurfio drychfeddyliau cywir a 
chyflawn am danynt, heb eu hystyried yn eu 
perthynas a'u gilydd, ac yn eu hymddibyniad y 
naill ar y llall, fel amrywiol ddosbarthiadau yr 
un drefn aruthrol a gogoneddus. 

Yr oruchwyliaeth flaenaf o eiddo Duw tuag at 
ddyn, oedd yr un Baradwysaidd, yr hon oedd 
yn ei olygu fel creadur perffaith, hollol ymddi- 
bynol ar ei greawdwr, mewn cyflwr o ddiniweid- 
rwydd. Yr oedd hon o ran ei Aamsawdd, yn 
ddirprwyol, Rhuf. v. 14—19; 1 Cor. xv. 21, 22; 
oran ei dyben yn brawfiadol, Gen. ii, 15—17; 
ac o ran ei “golygiad a'i heffeithiau ar Adda a'i 
hil, yn gyffredinol, Rhuf. v. 14—19. 

Yr ail oruchwyliaeth arbenig o eiddo Duw 
tuag at yr hil ddynol, yw goruchwyliaeth gras. 
Cafodd hon ei sefydlu ar ddinystr cyfansoddiad 
Eden, neu yr oruchwyliaeth Baradwysaidd; a'i 
dyben arbenig yw rhagflaenu effeithiau niweidiol 
diddymiad y cyfamod Paradwysaidd. Edrych 
Cyfamod Paradwysaidd. Y mae hon yn ddos- 
barthadwy i batriarchaidd, Mosenaidd, a Christ- 
ionogol. 

Y dosbarth blaenaf o oruchwyliaeth gras, 
ydoedd yn cynwys yr ysbaid o Adda hyd Moses; 
neu yn hytrach hyd roddiad y ddeddf trwy gyf- 
ryngdod Moses, ar Seinai, Rhuf. v. 14; Gal. iii. 
17. Dros yr ysbaid hwn yr oedd gweinyddiad 
allanol goruchwyliaeth gras yn gyfyngedig i 
deuluoedd arbenig; sef yr eiddo Adda, Seth, 
Noah, Abraham, Isaac, a Jacob. Cyfranir yr 
ysbaid dan sylw, i bedair cyfran ; sef o'r cwymp 
hyd farwolaeth Adda; o farwolaeth Adda hyd 
y diluw; o'r diluw hyd alwad Abraham; ac o 
alwad Abraham hyd roddiad y ddeddf ar Seinai. 
Dros y gyfran gyntaf, yr hon a barhaodd oddi- 
amgylch 930 o flynyddoedd, bu gweinyddiad 
allanol goruchwyliaeth gras yn nheulu Adda; 
dros yrail gyfran, yrhon a barhaodd yn nghylch 
727 o flynyddoedd, arosodd yn nheulu Seth, mab 
ieuengaf Adda; ac yr oedd dros y ddwy gyfran 
hon yn draddodiadol o ran ei ffurf, gan nad oes 
grybwylliad, cyn y dilyw, am ddatguddiad ysgrif- 
enedig o ewyllys Duw,)—yn gysgodol, o ran ei 
ansawdd, Gen. iv. 38—5,—yn gyffredinol, o ran 
ei olygiad, Gen. iii. 15,—ac yn rhagbarotoawl 
oran ei ddyben, gan ei bod yn arweinioli un 
arall eglurach a pherffeithiach. Dros y drydedd 
gyfran sefydlwyd gweinyddiad allanol goruch- 
wyliaeth gras yn nheulu Noah, gwreiddyn 
cyffredin y byd newydd, ac eiddo Sem ei ail fab, 
dros ysbaid 426 o flynyddoedd; sef o'r diluw 
hyd alwad Abraham, Gen.xi.3l; xii. 4. Bu 
yn nheulu Noah 350 o flynyddoedd, ac yn nheulu 
ei fab Sem 7/6; sef o farwolaeth Noah, yr 
hyn a ddygwyddodd 350 o flynyddoedd wedi y 
diluw, Gen. ix. 28, hyd yr amgylchiad a nodwyd 
uchod; yr hwn a gymerodd le yn mhen 76 o 
flynyddoedd wedi hyny. Nid oedd unrhyw wa- 
haniaeth rhwng y gweinyddiad hwn a'r rhai 
blaenorol, oddigerth ei fod yn gyflawnach a 
helaethach. Dros y bedwaredd gyfran parhaodd 
yr un gweinyddiad, dros 430 o flynyddoedd, yn 
nheulu Abraham, ei fab a'i wyr, Isaac a Jacob; 


sef o alwad Abraham hyd roddiad y ddeddf ar 
Seinai, Gal, iii. 17. At y gweinyddiad hwn o 
oruchwyliaeth gras, ychwanegwyd yr ordinhad 
o enwaediad yn insel cyfiawnder y ffydd, neu yn 
arwydd o drefn cyfiawnhad trwy ffydd, Gen. xvii. 
10; Rhuf. iv. ll; a dylid sylwi ei fod fel y 
lleill yn rag-barotoawl ac arweiniol i'r un ddilyn- 
ol, ac o herwydd hyny yn cyfranogi yn raddol 
o'i natur gyfyngedig. 

Yr ail dosbarth'o oruchwyliaeth gras ydoedd 
yr un Mosenaidd ; yr hwn a elwir felly o herwydd 
iddo gael ei sefydlu trwy gyfryngdod Moses. 
Gelwir hwn yn y Beibl, y ddeddf, Rhuf. v. 13; 
Gal. iii. 24, 25; a chan dduwinyddion, yr or- 
uchwyliaeth Iuddewaidd, yr hen oruchwyliaeth, 
a'r oruchwyliaeth seremoniol. Yr oedd gwein- 
yddiad y dosbarth hwn o oruchwyliaeth gras, yn 
1. Yn ofnadwy a dychrynllyd yn ei sefydliad, 
Heb. xii. 18—21. Herwydd hyn y mae yn cael 
ei alw “gweinidogaeth damnedigaeth,” 2 Cor. 
iii. 9. 2. Yn genedlaethol a gwladwriaethol o 
rau ei derfynau, Amosiii. 1, 2; Eph.ii. 11, 12. 
3. Yn gysgodol ac arwyddol ynei ddybenion, 
Col, ii. 16, 17. 4. Yn fydol, daearol, a chnawdol, 
o ran ei ddefodau, gwobrwyon, a chosbedigaeth- 
au, Heb. vii. 16; ix. 1—10; x. 28; Es. i. 19, 
20. 5. Yn gaethiwus o ran ei ysbryd a'i ansawdd, 
Rhuf. viii. 15; Gal.iv. 22—31; v. 1. 6. Yn 
dymhorol a chyfnewidiol, o ran ei barhad, Heb. 
vii. 12; ix.9, 10; xii. 26. 7. Yn rhagbaroto- 
awl ac arweiniol i un arall rhagorach na'i hun, 
Gal.iii. 19—25;iv. 1. 8. Parhaodd y dosbarth 
hwn yn nghylch 1489 o flynyddoedd, sef o ddy- 
fodiad Israel o'r Aifft, O.B. 2553; hyd y flwydd- 
yn o oed y byd 4041; sef y flwyddyn y bu Crist 
farw pan y datodwyd canolfur y gwahaniaeth 
rhwng Iuddewon a chenedloedd, y dilewyd 
ysgrifenlaw yr ordinhadau, yr hon oedd i'n 
herbyn ni, yr hon oedd yn wrthwyneb i ni, ac y 
cymerwyd hi oddiar y ffordd, Eph. ii. 14,15; 
Col. ii. 14. 

Y trydydd dosbarth, a'r olaf, o oruchwyliaeth 
gras, yw yr un Gristionogol; sef yr un bresenol. 

mae hwn yn cael ei alw yn ngair Duw yn 
ffydd, yn deyrnas nefoedd, ac yn deyrnas Dduw, 
Gal.iii. 24, 25; Math.iii. 2; Marc x. 14, 15; 
a chan dduwinyddion yn oruchwyliaeth efengyl- 
aidd, goruchwyliaeth newydd, a goruchwyliaeth y 
Testament Newydd. Y mae gweinyddiad allanol 
y dosbarth hwn o oruchwyliaeth gras, yn l. Yn 
gyffredinol o ran ei olygiad, Math. xi. 28; xxviii. 
19, 20; Ioan iii. 14—17; Tit. ii. 11; Dat. xxii. 
17. 2. Yn ysbrydol a nefol o ran ei natur, 
Ioan xviii. 36; 2 Cor. iii. 8; Phil.iii. 83. 3. Yn 
eglur, gogoneddus, a chyflawn, oran ei ddat- 
guddiedigaethau, Rhuf. xvi. 25, 26; 2 Cor. iii. 
7—8;1Tim.i.11;2Tim.i.10. 4. Yn ysgafn 
ac esmwyth oran ei osodiadau, Math. xi. 29, 
90. 5. Yn ddisigla sefydlog o ran ei barhad, 
Heb. xi. 28.. Parha tra parhao y byd; a ther- 
fyna yn ngoruchwyliaeth barn ac uniondeb, pan 
y disgyn trugaredd faddeuol oddiar y chwareu- 
fwrdd, ac yr esgyn cyfiawnder taledigoli fyny 
yn ei lle, ac y teliri bobun yn ddiwahaniaeth, 
yn ol ei weithredoedd, 

GORUCHWYLIAETHAU RHAGLUN- 
IAETH, ydynt driniaethau Duw yn ei raglun- 
iaeth, tuag at ddynion, fel deiliaid ei lywodraeth 


GOS 


449 


GOT 


foesol a naturiol. Y maent oll naill ai yn wein- 
yddiadau trugaredd neu farn; ac yn aml nid yw 
y rhai a ymddangosant o natur farnol amgen 
bendithion tan orchudd. i 
GORUCHWILIWR, (goruch-gwyl,) arolyg- 
ydd, neu ddirprwywr: un o enwau swyddol 
gweinidog yr efengyl, yn golygu ymddiried a 
chyfrifoldeb; ac yn galw am ofal, diwydrwydd, 
ffyddlondeb, a doethineb, Luc xii. 42; 1 Cor. vi. 
2. *' Goruchwylwyr ar ddirgeledigaethau Duw,” 
a “daionus oruchwylwyr amryw ras Duw,” y 
gelwir gweinidogion ffyddlon, I Cor.iv. 1; 1 
Pedriv. 10. Y mae y gair Groeg owovomoc, 
yn arwyddo yn briodol /ywodraethwr teuluaidd, 
tan y penteulu; megys Eliazar o Damaseus yn 
nheulu Abraham, Gen. xv. 2. 
GORYMDAITH, (gor-ymdeithio,) tyrfa yn 
cydymdaith yn drefnus ar ryw achos arbenig, 
yn neillduol ar achos crefyddol. Y mae hyn yn 
ddefod arferedig yn mhlith y pabyddion, ar amn- 


/ ryw achosion; pan y mae'r offeiriaid a'r bobl 


yn cydgerdded yn drefnus i ryw eglwys, dan 
weddio, &c. Dywedir mai yn mhlith y pagan- 
iaid y dechreuodd yr arferiad ; ac mai yn mhlith 
yr Ariaid, yn amser Cwstenyn Fawr, pan y 
cawsant eu deol o'r eglwysi, y dechreuodd gor- 
ymdeithiau Cristionogol; ac i'r ymerawdwr or- 
“. chymyn i'r iawnffyddiaid, er mwyn darostwng y 
> rhai Ariaidd, i fabwysiadu yr unrhyw ddefodau 
— coegrodresgar. O byny allan daethant yn beth- 
au cyffredin. R 

GOSODIAD, (gosod,) yn 1. Sefydliad, or- 
dinhad ddwyfol neu ddynol. 2. Testyn myfyr- 
dod, ymddyddan, neu adroddiad. 3. Egwyddor 
sylfaenol. ; 

GOSODEDIGAETH, (gosodedig.) 1. Eg- 
wyddor sylfaenol. 2. Ordinhad, neu sefydliad 
dwyfol neu ddynol, crefyddol neu wladol. 

GOSODEDIGAETHAU APOSTOLAIDD, 
casgliad o reolau a_ briodolir i'r apostolion, ac a 
dybir eu crynhoi yn nghyd gan Clement, enw yr 
hwn a ddygant. Tybir yn gyffredin, pa fodd 
bynag, nad oedd ganddo ef un llaw ynddynt; a 
bod eu hanghysondeb, mewn amryw o betbau, 
â'r ysgrifeniadau apostolaidd ysbrydoledig, yn 
dangos mai ffugiol ydynt; ac nad oedd gan yr 
apostolion ychwaith un llaw yn eu cyfansoddiad. 
Cawsant eu cyhoeddi yn Groeg a Saesonaeg, gan 
William Whiston, yr hwn a ddadleuodd yn 
gadarn dros eu hawdurdod ddwyfol. Yn y 
bedwaredd ganrif yr ymddangosasant gyntaf; 
ac ar ol hyny y maent wedi eu llygru, a'u mawr 

fnewid. 

GOSTEG, (fêg,) dystawrwydd: hefyd, gm 
gyhoeddus, wedi gorchymyn gosteg, taw, neu 
ddystawrwydd. O ba herwydd sonir am ganu, 
darllen, &c., ar osteg; hyny yw, yn gyhoeddus. 

GOSTEGION PRIODAS, cyhoeddiad ar 
osteg, gan y gweinidog, o fwriad personau ar- 
benig i ymuno â'u gilydd mewn priodas ; ar y 
dybiaeth nad oes gan neb un achos cyfreithlon 
i'w osod yn erbyn i hyny gymeryd lle. 

GOSTYNGEIDDRWYDD, (gostwng,) y rhin- 
wedd o feddwl yn fach ac isel am danom ein 
hunain. Felly yr arwydda y gair Groeg 
Tarewvobnocu?/n, a gyfieithir gostyngeiddr wydd, 
Col.iii. 12. Yr athronwyr paganaidd a'i cyfrif- 
ent yn waeledd anenwog; ond ysbryd Duw a'i 


rhestra yn mhlith rhinweddau rhagorol y fuchedd 
Gristionogol, gan orchymyn ei wisgo, ac ym- 
drwsio oddifewn ag ef, Col. iii. 12; 1 Pedr v. 5. 
Sylwa Mr. Buck, yn “1. Nad yw gostyngeidd- 
rwydd yn rhwymo dyn i wneyd cam â'r gwirion- 
edd, nac ag ef ei hun, trwy goleddu tyb waelach 
am dano ei hun nag y mae yn teilyngu. 2. Nad 
yw yn rhwymo neb i roddi y flaenoriaeth i eraill 
arno ef ei hun, yn annibynol ar gywir ystyriaeth 
o deilyngdod. 3. Nad yw yn rhwymo neb ian- 
mharchu neu ddiystyru ei hun mewn geiriau ac 
ymddygiadau. Byddai hyny yn debycach i 
fursendod nag i ostyngeiddrwydd; a gwyddys 
mai amcan cyffredin y rhai a wnant felly yw 
enill canmoliaeth eu cyd-ddynion.” Felly, nid 
yw hyny amgen balchder dan orchudd, neu ffug- 
ostyngeiddrwydd. Y mae gostyngeiddrwydd, 
medd yr un awdwr, yn cynwys, yn “1. Ymgadw 
oddiwrth briodoli i ni ein hunain unrhyw ragor- 
iaeth na daioni yr hwn nad ydym yn ei feddu. 
2. Mewn peidio ag uwchbrisio unrhyw beth a 
gyflawnir genym. 3. Mewn peidio ag ymhyf- 
rydu yn ormodol ynom ein hunain. 4. Mewn 
peidio ag arddelwi rhagor o glod nag a fyddo yn 
deilwng ini, am unrhyw gyneddfneu weithred. 
5. Mewn ystyriaeth ddwys o'n haml ffaeleddau 
a'n pechodau. 6. Mewn priodoli yr oll a feddwn 
ac ydym i ras Duw. Y mae gwir ostyngeidd- 
rwydd yn ymddangos, yn 1. Yn ngwylder ein 
hagwedd. Bydd i'r dyn gostyngedig ystyried 
ei oedran, ei alluoedd, ei gymeriad, ei swydd, 
&c., gan ymddwyn yn gyfatebol. 2. Yn ngwyl- 
der ein hymgais. Ni bydd i'r dyn gostyngedig 
gynyg at ddim uwchlaw ei alluoedd; ond bydd 
iddo ddewis enw da o flaen enw mawr. 3. Yn 
ngwylder ein hymddygiadau. Ni bydd y dyn 
gostyngedig nac yn siaradus, cyndyn, rhyfygus, 
cynfigenllyd, anfoddlawn, ua thrachwantus. Yn 
mherthynas i fuddioldeb gostyngeiddrwydd, gellir 
sylwi. yn 1. Ei fod yn rhyngu bodd Duw yn 
fawr, l Pedriii. 4. 2. Yn effeithio yn ddymun- 
ol ar ein holl ymdriniaethau crefyddol a bydol. 
9. Yn sicrwydd o ychwaneg o ras, Iago iv. 6; 
Ps. xxv. 9. 4. Yn effeithiol gadw yr enaid 
mewn tawelwch a boddlonrwydd, Ps. lxix. 82, 
93. ô. Yn ei wneuthur yn amyneddgar ac ym- 
ostyngol mewn adfyd a_thrallodion, Job i. 22. 
6. Yn ei alluogi i fod yn gymedrol yn mhob 
peth. Fel anogaethau i ymgyrhaeddyd ato, dy- 
lem ystyried, yn l. Esampl Crist, Phil. ii. 6—8, 
2. Emngrheifftiau trigolion y Wynfa nefol, Dat. 
v.8. 3. Amledd a drwg haeddiant ein pechodau, 
Galar. iii. 39. 4. Mai y ffordd i ddyrchafiad 
ydyw, Diar. xvi. 18. 5. Yr addewidion mawr 
iawn a gwerthfawr sydd ar gyfer dynion gwir 
ostyngedig, yn ngair Duw, Esa. lvii. 15; lxvi. 
2 'Pêdr v.,25. .P8. cxlvii. G; “Mamnsy o 
Edrych Balchder, Darostyngiad. 

GOSTYNGIAD, (gostwng,) ymostyngiad, 
iselhad, tlodiad ; y gwrthwyneb i ymddyrchaf- 
iad, ymchwyddiad, codiad, dyrchafiad. Dichon 
fod gostyngiad a darostyngiad, yn gwahaniaethu 
ychydig ; y blaenaf yn golygu gwirfoddoldeb, a'r 
olaf, gorfodaeth. Edrych .Darostyngiad, Dyr- 
chafiad. 

GOT, a GOTH, Heb. nyny, balchder, godi- 
neb. Tynghedfen gwraig ott, yw tynghedfen 
gwraig falch, odinebus, 


GRA 


444 


GRO_ 


GRADMONTIAID, gradd ofynachod a sef- 
ydlwyd gan Stephan de Murct, yn yr unfed gan- 
rif ar ddeg, yn ardal Grammont, oddiwrth yr 
hon y cymerasant eu henw. _ Ei reolau oeddynt 
yn argymell tlodi, ufydd-dod, a_ dystaw- 
rwydd, Gwaherddid iddynt holl gysuron byw- 
yd; herwydd hyny daethant o'r diwedd i fod yn 
faich iddynt eu hunain ac i gymdeithas. 


GRADD, Heb. jj, darag. Llad. Gradus; 


urdd, bonedd, dyrchafiad mewn sefyllfa, swydd, 
neu barch. Wrth y “radd dda,” /Ja0u0v xaXov, 
y mae y rhai a “ wasanaethant swydd diaconiaid 
yn dda yn enill iddynt eu hunain,” y meddylir, 
nid swydd uwch yn yr eglwys, ond gradd uwch o 
barch ac ymddiried oddiwrth eu cyd-Gristionog- 
ion, 1 Tim.iii. 13. Edrych D:aconiaid. 

GRADDWR, neu GRADDOLWR, un wedi 
cymeryd ei raddau yn y brif ysgol. 

GRAND LAMA. Edrych Lama Delai, a 
Lama. 

GRAS, Gr. xapuc, Llad. Gratia, Saes. Grace ; 
rhad rodd, ffafr, neu ewyllys da, 2 Cor, viii. 19; 
Luci. 30, Gr. ; y gwrthwyneb i rwymau yn ei 
ddeiliaid, ac i haeddiant a theilyngdod yn ei 
wrthrych, Rhuf, xi. 6. Arferir y gair yn yr 
ysgrythyrau santaidd yn ei berthynas â Duw; 
â rhoddion Duw; ac â ninau fel y derbynwyr o 
honynt. Yn ei berthynas â Duw, y mae yn 
arwyddo ei rasol ewyllys da, neu ei rad gariad 
tuag at ddynolryw, yn Nghrist, Eph. ìi. 6; ii. 
5,7, 8. Yn ei berthynas â'i roddion y mae yn 
dynodi ei holl radlonrwydd, gan nad pa un ai 
tymhorol neu ysbrydol fyddont, 2 Cor. vi. 1; 
Tit.ii.1l. Yn ei berthynas a ni fel y derbyn- 
wyr o honynt, y mae yn arwyddocau y rhin- 
weddau hyny a weithredir ynom gan ysbryd 
Duw, trwy offerynoliaeth yr efengyl, ac a weith- 
redir allan genym ninau tuag Dduw, ac amryw 
wrthrychau eraill; megys ffydd, gobaith, cariad, 
&c., 2 Pedriii. 18.. Edrych Cynydd mewn Gras. 
Hefyd Cariad, Ffydd, Gobaith, gc. 

Dosbarthir gras yn ei berthynas a ni i gyffre- 
dinol a neillduol; cyfrifol a chyfranogol; ataliol 
a chadwedigol. Gras cyffredinol yw y manteis- 


ion cyffredin i bawb; megys goleuni natur a | 


datguddiad, &c. Gras neillduol yw y ffafrau a 
gyfrenir i rai yn arbenigol, megys pob dawn yn 
nglyn wrth iechydwriaeth. Gras cyfrifol yw 
cyfiawnhad; ond gras cyfranogol yw santeidd- 
had. Gras ataliol yw cydwybod oleu, effro, &c.; 
ond gras cadwedigol yw ffydd ddiífuant, edifeir- 
wch efengylaidd, cariad ysbrydol, diragrith, go- 
baith da, &c. Y mae yr ymadroddion gras 
effeithiol a, gras anwrthwynebol, yn agored i wrth- 
ddadleuon pwysig, yn tueddu i dramgwyddo 
meddyliau tyner rhyw fath o Gristionogion, ac 
yn agored i gael eu camddefnyddio gan ddynion 
o feddyliau llygredig. _ Dichon mai gwell fyddai 
ymwrthod â hwynt, ac arfer yr ymadrodd gas 
cadwedigol yn eu lle; gan y rhaid i bawb addef 
nad yw pob gras felly; a chan fod y cyfryw 
ymadrodd o angenrheidrwydd yn cynwys pob 
drychfeddwl a ddichon y rhai a arferant yr ym- 
adroddion eraill chwenych eu cysylltu â'r gras 
sydd yn terfynu yn ngweithredol gadwedigaeth 
ei deiliaid. 

GRAS CYN AC AR OL BWYD, gweddi fer 
a adroddir gan ddynion moesol, prydferth, a 


“lOfed, 1583. 


chrefyddol, cyn ac ar ol ymborthi. Gelwir hi 
yn ras, ysgatfydd, oddiwrth y gair Groeg charis, 
yr hwn & gyfieithir weithiau diolch, yn gystal a 
gras, Lên. 32—34; ac oblegyd mai arfer dyn- 
ion da, yn mhob oes yw rhoddi diolch yn y cyf- 
ryw amgylchiadau, Act xxvii. 28. Heblaw 
esamplau y duwiolion, y mae rheswm a Beibl yn 
cyduno i gymell yr arferiad ar bawb yn ddiwa- 
haniaeth, Ps, exlvii. 1; Rhuf. xii. 1; 1 Cor. x. 
30; 1 Tim. iv. 4.. Ond wrth gyflawni y ddefod 
dylid gofalu fod yr hyn a adroddir yn fyr, cyn- 
hwysfawr, ac addas; ac am ei fod yn cael ei 
adrodd yn sobr a phwysig, mewn agwedd a 
chywair weddus; sef nid yn rhy heinyf, uchel, 
nacisel. Dylai yr hyn a adroddir gynwys cyd- 
nabyddiaeth o'n rhwymedigaethaui Dduw am 
ei gyfraniadau, yn nghyd a dymuniad am gym- 
horth i'w hiawnddefnyddio. Nid oes angen 
medd rhai gofyn bendith ar yr ymborth gan ei 
fod eisoes wedi ei fendithio; ac nad oes esampl 
ysgrythyrol o hyny. Diolch yn unig, y byddai 
Crist, a'r duwiolion gynt; a diolch a ddylem 
ninau. Nid oes angen gwneyd yr ymborth yn 
fwy rhinweddol nag yw ; neu mewn geiriau eraill 
yn fwy bendithiol 

GRASLONRWYDD DUW, ei gymwynas- 
garwch a'i haelioni rhad. Edr. Cymwynasgar- 
wch, Daioni. 

GREAL, (gre,) cyhoeddiad cylehynawl, yn 
cynwys trysorfa o hanesion gwladol neu gre- 
fyddel. 

GREDDF, athrylith, gogwyddiad, neu duedd 
naturiol: y gallu ìwnw ag sy yn gogwyddo un- 
rhyw greadur at ryw ymarferiad arbenig, yn 
annibynol ar ystyriaeth o lesiant; megysi fwyta, 
yfed, cysgu, cenedlu ei ryw, &c. Y gwrthwyn- 
eb i ddefod ac arfer yw greddf, Y mae defod 
ac arfer, o'r diwedd, yn dyfod yn ail natur ; ond 
yn briodol nid oes ond natur ei hun yn ddigonol 


| i gyfansoddi greddf. 


GROTIUS,—yr enwog a'r tra dysgedig Hugo 
Grotius, a anwyd yn Delft, yn Holland, Ebrill 
Yr oedd o dymher fwynaidd a 
charuaidd. MHanodd o rieni crefyddol, y rhai a 
ymdrechasant i'w ddwyni fyny yn ofn yr Ar- 
glwydd, Derbyniodd fanteision dysgeidiaeth yn 
ei ieuenctyd, a chafodd ei anfon i brifysgol 
Leyden, i'w berffeithio yn y celyddydau a'r ieith- 
oedd; lle y myfyriodd tan arolygiad yr enwog 
Francis Junius, a'r dysgedig Joseph Scaliger, 
ac y gwnaeth y defnydd goreu o'i amser, ac y 
cynhyddodd mewn dysgeidiaeth uwchlaw y cy- 
ffredin o'i gydoeswyr. Dywedir ei fod yn feistr 
ar bob peth gwerth eì wybod mewn pob math o 
ddysgeidiaeth; ac nad oedd un gelfyddyd na 
gwybodaeth nad oedd efe yn gydnabyddus a 
hwynt. Cafodd ei ddwyn i fyny at y gyfraith ; 
a rhagorodd yn fawr yn yr alwad hono. Priod- 
odd foneddiges o'r enw Mari Regisberg, prif 
ganmoliaeth yr hon ydoedd ei bod yn deilwng 
o'r fath briod. Cymerodd hyn le yn Ngorphenaf, 
1608. Pleidiodd Grotius y gwrthfynagwyr, (Ar- 
miniaìd,) yn erbyn y Gomariatd, ac anogodd 
wladwriaethau Holland i awdurdodi yr ynadon i 
gyfodi milwyr i ddarostwng y terfysg. Achlys- 
urodd hyn ei ddeoliad i'r Hague, a'i garchariad 
yn amddiffynfa Louvestem, lle y gomeddwyd i'w 
dad dalu ymweliad iddo, ac hyd yn nodi'w wraig, 


GUE 


445 


GWA 


ond yn unig ar yr amod iddi aros gyd ag ef yn 
ei alltudiad ; â'r hyn y cydsyniodd. Treuliodd 
ei amser yma yn hyfryd, gan ymddifyru mewn 
myfyrdod ac ysgrifenu. Ysgrifenodd lawer, ac 
yn wastad yn dda. Yma yr ysgrifenodd ei draeth- 
awd ar “' Wirionedd y Grefydd Gristionogol.” 
Yn mhen 18 mis trosglwyddwyd ef trwy offer- 
ynoliaeth ei wraig, mewn cist, i dy ei gyfaill 
Dafydd Dazelaers i Gorcum, ac oddiyno mewn 
bâd i Valvil yn Brabant, lle y tiriodd Mawrth 
22ain, 1621. Yn ei absenoldeb dywedai ei 
wraig eì fod yn glaf yn ei wely ; ond mor gynted 
y clywodd ei fod yn ddyogel, dywedodd wrth 
y swyddogion, fod “'yr aderyn wedi ehedeg 
ymaith.” Achosodd hyn iddi gael ei chyfyngu 
yn gaethach; ond cafodd ei rhyddhau trwy anfon 
deiseb at y penllywydd. Bu Grotius farw Awst 
28ain, 1645. Yn mhlith ysgrifeniadau eraill o 
eiddo Grotius, dylid nodi ei esboniad dysgedig 
ar y Beibl, am yr hwn, yn gystal a'i weithion 
eraill ef ac Erasmus y dywedai y Proffeswr 
Gaussen, er eu holl ragoriaethau, y dylai 
y sawl a'u darllenont gofio eu bod yn “'sengu ar 
dân wedi ei orchuddio â lludw digred.” Y mae 
gwyrdroadau Socinaidd Grotius wedi eu dy- 
noethi yn rhagorol gan y Dr. Owen yn ei Vindì- 
cie Fvangeliae, a chan Calovius yn y “ Biblia 
Tllustrata.” 
: GUEBRIAID, neu GAURIAID, (anffydd- 

iaid,) enw addolwyr tân yn Persia, y rhai yn yr 
India a elwir Parsiaid. Cyfenwant eu hunain 
Behendie, hyny yw, dilynwyr y wir ffydd. Y 
maent yn benaf yn cyfaneddu anialdiroedd Cara- 
mania, tua y cyfyngfor Persiaidd, ac yn nhalaith 
Yezd Keram, ond cyfarfyddir a rhaio honynt 
yn Bombay, yn Bachu, ac yn Astrachan. Nid 
ydys yn gwybod ond ychydig am danynt ond 
ymddengys eu bod o foesau caruaidd, yn gymedr- 
ol yn eu harferion, ac yn ddiwyd yn es gorchwyl- 
ion amaethyddol. Arferant bob math o fwydydd, 
ac nid ydynt yn ymwrthod a gwin. Y mae yn 
anghyfreithlon iddynt gymeryd amryw wragedd 
ar yr un pryd; oddigerth bod y wraig gyntaf yn 
profi yn anmhlantadwy dros naw mlynedd, pan 
y caniateir i'r gwr gymeryd un arall. Addolant 
un prif Dduw, yr hwn a alwant Fezd, neu ysbryd 
tragywyddol. Credant fod yr haul a'r planedau 
yn cael eu cyfaneddu gan fodau deallawl; mai 
goleuni yw achos gwreiddiol pob da, a thywyll- 
wch o bob drwg; o ba herwydd yr addolant y 
tan, er yr addefant nad yr elfen hono yw 
gwrthrych uniongyrchol eu haddoliad, eithr y 
Duw pur ac anamgyffredadwy ei hun trwyddi; 
oblegyd mai yr arddangosiad dysglaeriaf o hono 
ef ydyw. Gyda golwg ar gyflawniad y gwasan- 
aeth hwn, cadwant dan yn nghyneu yn wastadol 
yn eu temlau; yr hwn, meddant, a gyneuwyd 
ar y cyntaf gan Zoroaster, er ys 4000 o flynydd- 
oedd yn ol; ac na ddiffoddwyd byth wedi hyny. 
Y Sendavesta yw eu llyfr santaidd. En prif 
hynodrwydd yw nad ydynt yn claddu eu meirw ; 
eithr yn eu gosod ar dyrau eu temlau, i gael eu 
difa gan adar ysglyfaethus. Sylwant yn fanwl 
pa ran neillduol a fwyteir gan yr adar gyntaf; 
oddiwrth yr hyn y penderfynant dynged y treng- 
edigion. 

GUELPHIAID, a GUIBELINIAID, dwy 
blaid wladgrefyddol yn y drydedd ganrif ar ddeg, 

K 


y rhai a lanwasant yr Eidal a rhyfeloedd a gwaed. 
Y flaenaf a bleidiai y pab, a'r olaf yr ymer- 
awdwr, ? 

GWAED, llifnodd coch mewn dyn ac anifail, 
yr hwn wedi ei ysgar oddiwrth sudd yr ymborth, 
a yrir trwy guriad y galon, trwy y rhedweliau a'r 
gwythenau, ac sydd yn cynhysgaeddu yr holl 
aelodau a maeth a bywyd. 

Golygir y gwaharddiad i “fwyta gwaed,” Gen. 
ix. 4, gan rai, fel gorchymyn moesol, o rwymau 
gwastadol, yn mhob oes a gwlad, athan bob 
goruchwyliaeth; ond eraill a'i hystyriant yn or- 
chymyn seremoniol ac achlysurol, i barhau yn 
ei rym yn unig hyd dywalltiad gwaed Crist, neu 
ei offrymiad gweithredol yn aberth iawnol ar 
Galfaria. Prif resymau y rhai blaenaf dros eu 
golygiad, ydynt, iddo gael ei roddi yn mhell cyn 
sefydliad y gyfraith seremoniol ar Seinai; a'i fod 
wedi ei adnewyddu drachefn gan yr apostolion, 
a hyny ar oliddi gael ei hollol ddiddymu, Act, 
xv. 29. I hyn y mae y lleill yn ateb, yn 1. Mai 
goruchwyliaeth seremoniol oedd goruchwyliaeth 
Noah, yn gystal a goruchwyliaeth Moses; ac o 
ganlyniad na chafodd ei roddi cyn sefydliad yr 
oruchwyliaeth seremoniol, er iddo gael ei roddi yn 
mhell cyn gosodiad yr oruchwyliaeth Iuddewig, 
neu oruchwyliaeth Seinai. 2. Mai rheswm ar- 
wyddol a chysgodol, yn derbyn ei holl rym oddi- 
wrth aberth Crist, a gysylltir ag ef gan Dduw, 
er egluro ei natur a'i ddyben i Israel, Lef. xvii. 
11. 83. Mai angenrheidrwydd achlysurol, yn 
cyfodi oddiar amgylchiad arbenigol y Cristion- 
ogion cenedlig yn eu perthynas a'u brodyr Iu- 
ddewig, ydoedd yr angenrheidrwydd y cyfeirir 
ato yn Act. xvii. 29; ac mai atal tramgwydd 
oedd dyben yr apostolion yn ei adnewyddu y 
pryd hwnw, cymharer Act. xvii. 29 â Rhuf, xiv. 
20,21; 1 Cor. x. 23, 24. 4. Bod tybied ei fod 
yn aros mewn grym parhaus, yn groes i Col, i. 
16, 17. 

GWAED CRIST, a ddeallir yn sylweddol, 
yn arwyddol, yn drawsenwadol, ac yn gyffelyb- 
iaethol. Ei waed sylweddol, oedd y llifnodd coch 
ag oedd yn ei goríf pan yn byw ar y ddaear, ac a. 
ddylifodd o hono ar amrywiol achlysuron, Ioan 
xix. 34. Ei waed arwyddol yw y cwpan, neu y 
gwin, yn sacrament swper yr Arglwydd, Marcxiv. 
24. Ei waed trawsenwadol, yw yr hyn oll a 
wnaeth ac a ddyoddefodd yn lle a thros ddynion 
o'i enedigaeth i'w farwolaeth, I Ioani. 7. Gelwir 
ef felly herwydd mai yn nhywalltiad ei waed y 
terfynodd ei ufydd-dod a'i ddyoddefaint; ac mai 
aberthu ei hun oedd y weithred uwchaf o'i ufydd - 
dod cyfryngol, yr hon oedd yn coroni ac yn per- 
ffeithio y cwbl a wnaeth ac a ddyoddefodd. Ei 
waed cyffelybiaethol, yw yr athrawiaeth am ei 
farwolaeth ddirprwyol, neu am dano fel aberth 
iawnol i Dduw, dros bechodau yr holl fyd. Hwn 
oedd yn ei olwg pan y dywedai wrth yr Iuddew- 
on gynt, “ Oni fwytewch gnawd Mab y dyn, ac 
oni yfwch ei waed ef, nid oes genych fywyd 
ynoch;” h.y., oni chredwch ynof, fel aberth 
iawnol, oni'm defnyddiwch fel y cyfryw trwy 
ffydd, ni allwch fod yn gadwedig, Ioan vii. 53. 

GWAGEDD, (gwag,) peth gwag, disylwedd, 
difudd, diddefnydd, a thwyllodrus mewn cyfer- 
byniad i wirionedd a sylwedd, Ps. xxxix. 5. 

GWAHANGLWYF, (gwahan-clwyf,) y clwyf, 


GWA 446 


GWA. 


gwahanol; yr hwn a elwid felly am ei fod 
yn gwahanu eì ddeiliad gynt, pwy bynag fyddai, 
oddiwrth ddynion eraill, o ran cyfhyrddiad â 
chymdeithas, 2 Bren. xv. 5; 2 Cron, xxvi. 20. 
Yr oedd yn ddarluniadol hynod o bechod yn ei 
natur a'i effeithiau, gan eifod, yn ì. Yn dra 
Jfiaidd._ Y ffìeiddiaf o'r holl glefydau oedd; gan 
ei fod, mal y dywedir, yn gorchuddio y corff â 
math o gen gwyn afiach; yn duo y tafod; yn 
drewi yr anadl; yn crygu y llais; yn cochi y 
llygaid; yn troi yn glwyfau drewllyd; ac yn 
braenu yr aelodau, nes y byddent, o'r diwedd, 
yn syrthio ymaith oddiwrth y corff. id. Brown's 
Dict. in Verbo, Leper.. Ond nid oedd brychau 
y gwahanglwyf, na chramenau y clefri poeth 
amgen brychau prydferthwch (beauty spots,) wrth 
yr eiddo pechod. Gelwir hwn yn yr ysgrythyr- 
au yn aflendid a ffieidd-dra; ac y mae yn cael 
ei gymharu i bla, ac i glwyfau, neu welïau 
crawnllyd. Mor ffiaidd yw yn ngolwg Duw, fel 
nad all edrych arno, na goddef neb yn byw ynddo 
i agosau ato, nac i drigo yn ei wydd, Hab.i. 13; 
Ps.v.4. Mor ffiaidd ydyw yn nghyfrif y dyn 
gwir edifeiriol, fel y mae yn ffieiddio ei hun o'i 
herwydd, Job xlii. 6; ïe yn nghyfrif y rhai a'i 
carant ac a'i cyflawnant, fel yr ymdrechant (os 
na byddant wedi diddarbodi,) ei ddirgelu hyd y 
mae ynddynt; aphan y ceir hwynt yn euog, nis 
mynant ei addef, eithr gwadant ef hyd y gallont!! 
9. Yn anhawdd ei adnabod, nes eì fod wedi hen- 
eiddio a_ chynhyddu ìi raddau mawr. Herwydd 
hyn rhoddodd Duw i'r offeiriaid, (gwaith y rhai 
oedd ei farnu,) amryw reolau, neu gyfarwydd- 
iadau er ei adnabod, Lef. xiii. Pe buasai yn 
amlwg ni buasai angen cyfarwyddyd er ei ad- 
nabod; yn neillduol ni buasai angen llawer o 
gyfarwyddiadau. Rhoddodd hefyd amryw gyf- 
arwyddiadau yn ei air, er adnabod gwahanglwyf 
pechod, ac er darganfod pwy sydd yn cael eu 
llywodraethu ganddo, a phwy nad ydynt; ond 
er hyn oll y mae miloedd o'r gwahangleifion yn 
marw heb eu hadnabod eu hunain, ac heb eu dar- 
ganfod gan eraill!! 3. Yn anaddasu ei ddeiliad 
i ddal, cymdeithas â Duw a dynion. Herwydd 
hyn cauid ef i fyny, os byddai rhyw amheuaeth 
yn nghylch ei lendid; a phan y byddai ei halog- 
rwydd yn sicr, bwrid ef o'r tu allan i'r gwersyll 
i drigo, Lef. xiii. . Ni byddai un ffafr yn cael ei 
dangos i'r brenin, mwy na'r cardotyn, 2 Cron. 
xxvi. 20. Y mae pechod yn cau dynion o'r nef; 
ac yn eu hanaddasu i ddal cymdeithas neillduol 
a Duw a'i bobl yn y byd hwn. Herwydd hyn 
gorchymynir i bobl Dduw ““ddyfod allan o 
fysg y rhai sy yn byw mewn pechod, ac ymddi- 
ddoli—tynu ymaith oddiwrth y rhai sydd yn 
rhodio yn afreolus—a bwrw ymaith y rhai dryg- 
ionus o'u plith.” 4. Ym Aeintus. Hyn oedd 
y rheswm fod ei ddeiliad yn cael ei gau allan 
o'r gwersyll, a'i fwrw o blith dynion. Yr oedd 
yn halogi pawb a phob peth a ddygwyddai gyf- 
hwrdd a hwynt. _ Y mae pechod yr un modd yn 
heintus. Gwreiddyn chwerwedd ydyw, yn peri 
blinder, ac yn llygru llawer, Mewn gwirionedd, 
y mae ymddyddanion ac ymarferion drwg yn 
llygru moesau da. Addas a thra gwerthfawr, 
gan hyny yw y rhybuddion “i wylio a gweddio, 
fel nad elom i brofedigaeth—i ddyfod allan o'u 
canol hwynt, i ymddidoli, ac i ochelyd cyfhwrdd 


â dim aflan,” &c. 5. Yn dra chynhyddfawr. Er 
nad oedd ar y cyntaf ond brycheuyn bychan, ac 
anhawdd ei ddarganfod; eto buan y cynhyddai, 
ac yr ymledaenai dros y corff i gyd. Er nad 
yw pechod ar y cyntaf, yn ymddangos ond peth 
bychan, disylw; eto y mae yn cynhyddu yn 
ebrwydd; ac o hir ymarferyd ag ef, yn dyfod yn 
anfeddyginiaethol. 6. Yn dra_ phoenus. Yr 
oedd gwres anoddefol—ysfa losgedig a phoenus, 
yn cyd-fyned ag ef. Y mae pechod yn llenwi 
dynion oid, malais, cenfigen, anfoddlonrwydd, 
ofnau, cywilydd, ac euogrwydd; y rhai sy 
deimladau anhyfryd a thra phoenus. Y mae 
hefyd yn dwyn afiechyd, heintiau, a chlefydau 
annifeiriol i'r corff—yn dinystrio cymeriadau 
dynion yn y bywyd hwn, a'u dedwyddwch fra- 
gywyddol yn y byd dawedadwy. 7. Yn anfedd- 
yginiaethol gynt, irwy neb rhyw foddion, oddigerth 
y moddion ag oeddynt o ddwyfol osodiad. Rhaid 
oedd dyfod at yr offeiriaid, ac ymostwng i ymar- 
fer yn gyfan-gwbl a hollol ag apwyntiadau y nef, 
er cael glanhad oddiwrtho. Dir oedd i Naaman 
y Syriad ddyfod aty proffwyd, ac ymostwng i 
ymarfer a'i reolau, er cael ei lanhau. Bu yn 
wydyn ganddo wneyd hyny; ond mìd oedd 
gobaith am welliant yn un llwybr arall. Yr un 
modd y mae gyda golwg ar wahanglwyf pechod, 
Rhaid dyfod at Grist, ac ymostwng i ymar- 
feryd a'i gyfarwyddiadau, neu fod yn aflan byth. 
“Nid oes iechydwriaeth yn neb arall, nac enw 
arall, wedi ei roddi tan y nef, trwy yr hwn y mae 
yn rhaid ini fod yn gadwedig.” 

GWAHARDDIAD, (gwa-hardd,) gwarafun- 
iad; y gwrthwyneb i ganiatad. Y mae yn rhag- 
dybied awdurdod yn yr hwn sy yn ei wneuthur, 
a rhwymau ar yr hwn sy yn cael ei warafun; ac 
y mae yn cynwys mwy na gomedd. _ Y mae holl 
orchymynion y ddeddf foesol ond y pedwerydd, 
yn waharddiadol yn eu dullweddiad; er eu bod 
ar yr un pryd yn bendant yn gystal a nacaol, yn 
eu harwyddocad, gan eu bod yn gofyn y dyled- 
swyddau cyferbyniol i'r pechodau a_ waherddir. 
Er engraifft, y mae y gorchymyn cyntaf yn 
cynwys y dylem addoli Duw, yn gystal a pheidio 
addoli eilunod, &c._ Edr. Gomeddiad. 

GWAHODDIAD, (gwa-hawdd,) cymhelliad, 
neu erfyniad. 

Yr un peth a olygir wrth alwadau a gwahodd- 
iadau yr efengyl. Y maent oll yn gyffredinol, 
diragrith, tirion, a thaer. Edrych Galwad yr 
Efengyl. 

GWAMALRWYDD, (gwamal,) anwadalwch 
meddwl ac ymddygiad. 

GWARADWYDD, dirmyg, gwarth, gwarth- 
rudd, sarhad. Edr. Dirmyg. 

GWARCHEIDWAD, (gwarchad,). un yn 
gysrchad cadw, neu ofalu am rywun, neu ryw- 

eth, 

GWARCHEIDWAD EGLWYSIG, un o'r 
graddau iselaf o swyddwyr yn yr eglwys wladol, 
yn cael eu hadnabod yn gyffredin wrth yr enw 
Wardeniaid, Dewisir hwynt yn flynyddol, trwy 
gydsyniad y gweinidog, neu y plwyfolion, neu y 
ddwy-blaid. Eu gwaith yw gofalu am yr eglwys, 
y fynwent, a buchedd y plwyfolion; gosod swllt 
o ddirwy ar bawb na ddeuant i'r eglwys ar y 
Sabbath ; ac edrych fod y sawl a ddeuant yn ym- 
ddwyn yn weddaidd ar amser y gwasanaeth, &c, 


GWE 


44'1 


GWE 


GWAREDIGAETH, (gwared,) achubiaeth o 
berygl; neu ollyngdod o gyfyngder, neu gaeth- 
iwed. 

Arferir y gair iechydwriaeth yn aml, yn gyf- 
ystyr a gwaredigaeth, Ex. xiv. 13. Dichon fod 
peth gwahaniaeth mewn ystyr gaeth, rhwng gwa- 
redigaeth a chadwedigaeth. Gall yr olaf, mewn 
ystyr briodol fod yn golygu parhad a pherffeith- 
ìad gwaith, a'r blaenaf, ei gychwyniad dechreuol; 
sef y gollyngdod neu y rhyddhad, Edr. Cadw. 

WAREDIGION, (gwaredig,) rhai wedi eu 
gweithredol wared o gaethiwed, neu gyfyngder. 
Felly y golygir yr Iuddewon yn Esa. xxxv. 10. 

GWAREIDD-DRA, (gwaraidd,) dofdra, hyn- 
awsedd, llarieidd-dra. 

GWAR-GALEDRWYDD, (gwar-caled,) cyn- 
edy neu ystyfnigrwydd, Edrych COaled- 
rwydd. 

GWARTH, Heb. mmm, CAerpah; anmfri, 
cywilydd, dirmyg, gwaradwydd. Edr. Dirmyg. 

GWARTHRUDD, (gwarth-grudd,) gwyneb- 
warth, neu gywilydd; dirmyg. Edr. Cywilydd, 
Dirmyg. 

GWAS, yn briodol, gwasanaeth-ddyn; hefyd 
llanc, neu ddyn ieuanc, a chynhorthwywr achly- 
surol. Tri math o weision sydd; sef gweision 
. cyflog, caeth-weision, a gweision rhyddion, neu 
- gynhorthwywyr gwirfoddol, 

“  Cymhwysir yr enw gwas yn aml yn yr ysgry- 
thyrau santaidd at yr Arglwydd Iesu Grist; a 
hyny er dynodi ei israddiaeth swyddol; ei ym- 
rwymiad cyfryngol; ei ymddiriedoliaefh bwysig ; 
a'i ymddibyniad hollol fel dyn ar ei Dad, fel ei 
Arglwydd, am gynhaliaeth ac amddiffyniaeth 
gyda ei waith, ac am wubr wedi ei orphen. 

Gelwir y duwiolion yn gyffredinol, a gweini- 
dogion yr efengyl, yn neillduol, yn weision Duw. 
Yn ei berthynas â hwynt y mae yr enw yn 
dynodi ymddiried, ymrwymiad, ac ymddibyniad. 

GWASANAETH, (gwas,) yn briodol, sefyllfa, 
swydd, neu waith gwas; yn gyffelybiaethol, un- 
rhyw gymwynas, neu weithred garedigol, Gen. 
xxix. 27; Ioan xvi. 2; Phil.ii. 30. 

GWASANAETH DWYFOL, holl drefn addol- 
oliad cyhoeddus; yn neillduol Llyfr y Weddi 
Gyffredin, yn nghyd a holl ddefodau a seremon- 
iau yr Eglwys Wladol. Gelwir hwn yn gyffred- 
in, y Lifurgy: yr hwn gwel. 

GWASTRAFF, afrad, difrod, distryw. _ Edr. 
Afradlondeb. 

GW ATWOR, y weithred o ddirmygu a gwawd- 
io rhyw berson, neu beth. Felly y gwnaethant 
yr ieuenctyd â Job. xxxvi. 1; plant Bethel âg 
Eliseus y proffwyd, 2 Bren.iì. 23, 24; y milwyr 
â Christ, Math. xxvii. 31; a'r Iuddewon â'r 
Apostolion, Act. ii. 13. 

GWATW OR-GERDD, (gwatwor-cerdd,) 
gwawdiaeth, neu dychan. 

GWATWORWYR, rhai yn canu ac ymhyf- 
rydu mewn gwatwor; yn neillduol gwatwor 
erefydd, crefyddwyr, a chenhadau Duw. Y 
maent yn gyffredin wedi diddarbodi; ac felly 
yn anfeddyginiaethol, gan eu bod nid yn unig yn 
gwrthod y feddyginiaeth, ond yn ei dirmygu. Y 
mae “eisteddfa'r gwatworwyr” wrth ddrws 
uffern, Ps.i. 1; ac anaml y mae gras yn achub 
neb sydd yn eistedd ynddi. 

GWEDDI, (gwedd-ïau,) deisyfiad taer a gos- 


tyngedig am ryw fendith neu fendithion arbenig, 
yn cael ei gyflwyno ger bron Duw, yn ddirgel 
neu gyhoeddus, gan ryw berson neu bersonau 
neillduol. 

Nid yw gweddi yn gynwysedig mewn geiriau, 
nac unrhyw ystumiau corfforol; ond yn nhywallt- 
iad y galon ger bron Duw, mewn cydnabydd- 
iaeth barchus o'i fawredd a'i ogoniant—mewn 
cyfaddefiad galarus o bechod—mewn deisyfiadau 
taerion am fendithion—ac mewn cydnabydd- 
iaeth ddiolchus o ffafrau derbyniedig, Ps, lxv. 2. 

Os caniateir priodoldeb y difyniad uchod, ym- . 
ddengys, yn 1. Mai Duw yw unig briodol wrth- 
rych gweddi, Ps. lxv. 2.. Nid addas gweddio, na 
son am weddio ar neb arall, ond Duw ynunig. 2. 
Y gellir gweddio heb dori geiriau, yn gystal a 
thrwy hyny ; ac hefyd nad yw yn angenrheidiol, 
er iawn-gyflawni y ddyledswydd, i neb gyfyngu 
ei hun wrth ryw ystum gorfforol arbenig. Ymos- 
tyngiad, neu lin-blygiad, yw yr agwedd gorfforol 
fwyaf arferedig wrth weddio, Gen. xxiv, 48; Ps. 
xcv. 6; Act.ix. 40; xx. 26; Eph. iii. 14; ond 
etonid ydym i'n caethiwe ein hunain wrth y 
cyfryw agweddiad. Edrych 1 Bren. viii. 22; xviii. 
42; Math. xxvi. 39.3. Bod gweddi yn cynwys 
cydnabyddiaeth o fawredd Duw; cyfaddefiad o 
bechod ; deisyfiadau am fendithion ; a diolchgar- 
wch am gymwynasau derbyniedig. Nid yw yn 
anhepgorol angenrheidiol fod yr holl bethau hyn 
yn mhob gweddi, er ei chyfansoddi yn weddi; 
eto ymddangosant yn addas a naturiol; ac yn 
gyffredin y maent mewn rhyw ddull neu gilydd 
yn cyfansoddi y rhan amlaf o weddiau, yn neill- 
duol gweiddiau cyhoeddus. 4. Y dylid gweddio 
mewn modd parchus, galarus, taer, a diolchgar. 
Y mae mawredd Duw, yn galw am barch; ein 
heuogrwydd ein hunain yn galw am alar; gwerth 
y bendithion yn galw am daerineb; ac amledd 
y cymwynasau derbyniedig yn galw am y diolch- 
garwch gwresocaf. Heblaw hyny y mae gofyn 
yn ol ewyllys Duw, (1 Ioan v. 14,) mewn ffydd, 
(Iagoi. 6, 7,) ac yn enw Crist, (loan xvi. 23,) 
yn anhepgorol er llwyddo wrth weddio, 

Gellir ystyried gweddi, yn 1. Fel dyledswydd 
gyffredinol, Math. vii. 7, 8; Luc xviii. l. Y mae 
pawb mewn angen, ac yn hollol ymddibynol ar 
Dduw am bob daioni naturiol ac ysbrydol. Y 
mae rheswm yn gystal â Beibl yn dysgu y dylent 
gydnabod hyny, trwy ofyn am y pethau y maent 
mewn diffyg o honynt, yn gystal a thrwy ddiolch 
am gymwynasau a dderbyniwyd. Heblaw hyny, 
pe na byddai gweddi yn ddyledswydd ar 
bawb, ni byddai yn bechod ar bawb beidio 
a'i harfer; oblegyd nid yw yn bechod ar 
neb beidio a gwneuthur yr hyn nad yw yn 
ddyledus arno. 2. Fel braint arbenig, Ps. xlii. 
1, 2; lxxiii. 28. Y mae rhyddid i agoshau at 
gymwynaswr cyfoethog a haelionus yn fraint 
arbenig iddyn mewn angen; ac yn sicr rhaid 
fod rhyddid i agoshau at Greawdwr haelionus a 
hollddigonol, yn fraint orucheli ninau. Trana 
byddom yn eì ystyried mewn gwirionedd felly, 
byddwn yn agoredi'w dibrisio a'i hesgeuluso. 
3. Fel moddion gosodedig i gaffael bendithion gan 
Dduw, Ezec. xxxvi. 36, 31. 

Y mae amryw fath o weddiau, Eph. vi. 18; 
yn 1. Saeth-weddi; neu ddyrchafiad disymwth 
y meddwl at Dduw, mewn dymuniadau byrion 


GWE 


mewn amgylchiadau arbenig, Neh.ii. 4. Rhag- 
oriaeth neillduol y weddi hon ydyw, y gellir ei 
barfer yn ddisymwth a dirwystr yn mhob lle a 
phob amser; ac hefyd eì bod yn hylaw, er dal 
cyfrinach â Duw yn wastadol; ac er cadw y 
meddwl mewn agwedd grefyddol yn mhob am- 
gylchiad. 2. Gweddi ddirgel, neu bersonol, Math. 
vi. 6; Luc vi, 12. Nid oes un Cristion diragrith 
heb fod yn mynych ymarfer â'r weddi hon, Ps. 
xxxii. 6. Ei rhagoriaethau arbenig ydynt, yn 
.1. Y gellir ei harfer mor fynych ag y byddom, 
neu y gallom fod, ar ein penau ein hunain. 2 
Y gellir bod mor neillduol a phersonol ynddi ag 
yr ewyllysiom. 3. Ei bod yn ein cynysgaeddu 
ag ychwaneg o lonyddwch a dystawrwydd nag 
a fyddai yn rhesymol eu dysgwyl mewn am- 
gylchiadau eraill. 4. Nad ydym wrth ei chyf- 
lawni yn agored i gael ein terfysgu gan gywil- 
ydd, ac ofn dyn, yr hwn sydd yn dwyn magl. 
5. Y gallwn arfer wrth ei chyflawni, yr agwedd 
gorfforol fwyaf cyfleus a manteisiol i ni ar y 
pryd, 6. Fod Duw yn cymeryd sylw neillduol 
o'r rhai sydd yn ymhyfrydu ynddi; ac y bydd 
iddo dalu iddynt yn yr amlwg, Math. vi. 6; 
Ioani. 48. 7. Ei bod mewn modd arbenig, yn 
ein haddasu at ddyledswyddau eraill; ac hefyd 
i gyfarfod â gelynion a phrofedigaethau; gan ei 
bod yn creu gwyliadwriaeth, yn meithrin sobr- 
wydd ac ofn duwiol, ac yn dwyn ein grasau i 
weithrediad. 8. Ei bod yn arwydd sicr o gywir- 
deb a diragrithrwydd, pan y byddo yn cael ei 
chyflawni yn gyson, difrifol, a gwresog, Ioan i. 
47,48. Ery dylid ei harfer yn feunyddiol, a 
rheolaidd, eto, dir sylwi fod rhai prydiauac am- 
gylchiadau yn ein cymell mewn modd arbenig 
i'w chyflawni; yn mhlith eraill, gellir enwi awr 
y brofedigaeth, Esa. xxvi. 20; amser segur, a 
bore a hwyr. 3. Gweddi deuluaidd, Act. x. 
2, 30, 31. Er nad oes un gorchymyn pendant 
yn y Beibl am hon, eto gellir dangos ei bod yn 
ddyledswydd, trwy resymau eglur a phendant. 
Yn 1. Y mae hawl anwadadwy rhieni a phenau 
teuluoedd i flaenori a llywodraethu gwrthrychau 
eu gofal, yn mwy na lledarwyddo y dylent flaen- 
ori arnynt yn y pethau a berthynanti Dduw, ac 
i achos eu heneidiau; yr hyn nis gallant eì 
wneuthur mewn modd effeithiol ac addas heb 
weddio drostynt a chyda hwynt. Heb hyn pa 
fodd y gallant iawn hyfforddi plentyn yn ne- 
chreuad ei ffordd, ac iawn feithrin eraill yn 
addysg ac;athrawiaeth yr Arglwydd ? Diar. xxii. 
6; Eph. vi. 4. Rhaid iddynt hyfforddi ac 
addysgu mewn geiriau, os ewyllysiant i'w hy- 
fforddiant ateb dyben. Rhaid iddynt eu hy- 
fforddi i weddïo yn gystal a phethau eraill; a 
rhaid iddynt eu hyfforddi i hyny mewn gweith- 
red a thrwy esampl, yn gystal a thrwy eiriau. 
Yn awr, Pa fodd y mae yn ddichonadwy iddynt 
wneuthur hyny heb weddio gyda hwynt, ac yn 
eu gwydd a'u clyw? Yn sicr, nid yw yn ddi- 
chonadwy. 2. Y mae gan ddynion bechodau 
teuluaidd i'w cyfaddef; bendithion teuluaidd 
i'w deisyf; profedigaethau teuluaidd i'w gochel- 
yd; croesau teuluaidd i'w dwyn; a bendithion 
teuluaidd i'w cydnabod; ac y mae rheswm yn 
dysgu nad yw yn ddichonadwy iddynt gyflawni 
y pethau hyn ond mewn modd teuluaidd ; ac 
nas dichon iddynt wneuthur hyny mewn modd 


448 


GWE 


addas a phriodol heb ymarfer â gweddi deulu- 
aidd. Nid addas fyddai cyfaddef pechodau teu- 
luaidd yn gyhoeddus ac eglwysig ; ac nid digon 
fyddai gwneuthur hyny yn bersonol a dirgel- 
aidd; gan hyny, y mae gweddi deuluaidd yn 
anhebgorol. Y prif esgusodion a ddygir dros. 
ei hesgeuluso ydynt, diffyg amser a doniau ; ond 
pan ystyriom nad yw chwarter awr foreu a hwyr 
ond ychydig, a bod doniau yn cynhyddu mewn 
ymarferiad, y mae y cyfryw esgusodion yn ym- 
ddangos yn ysgafnach na gwegi. Yn mherthynas 
i'r amser goreu i gyflawni y ddyledswydd hon, 
gellir sylwi fod hyny iraddau mawr yn ymddibynu 
ar amgylchiadau; ond yn gyffredin, mai y bore 
cyn torympryd, a'r hwyr cyn swper, yw yr am- 
ser mwyaf addas a manteisiol. Ar y cyfryw 
brydiau y mae yr holl deulu yn gyffredin yn 
nghyd, ac yn rhydd oddiwrth drafferth a chwsg, 
4. Gweddi gymdeithasol, neu gyfarfodydd gwe- 
ddi. Y mae yrhai hyn i'w hystyried naill ai 
yn sefydlog neu achlysurol. Cyfarfodydd gweddi 
sefydlog yw y rhai hyny a gynhelir mewn am- 
ryw eglwysi yn wythnosol neu fisol, ar ddyddiau 
ac oriau arbenig, fel y bo cyfleusdra yn rhoddi. 
Cyfarfodydd gweddi achlysurol yw y rhai a gyn- 
helir ar achosion arbenig; megys heintiau, 
marwolaethau, rhyfeloedd, hir sychder, neu 
wlybaniaeth, &c., Act. xii. l—12. Y rhai a 
weinyddant ynddynt, a ddylent mewn modd 
neillduol fyfyrio byrder, eglurder, dwysder, dif- 
rifoldeb, gwylder ac addasrwydd a_ phriodoldeb 
ymadroddion a defnyddiau. 5. Gweddi eglwysig 
gyhoeddus; sef y cyfryw a gyflwynir gan y gwe- 
nidog yn amser addoliad cyhoeddus, ac yn yr 
hon y dysgwylir fod pawb-yn cyduno ag a fydd- 
ont gydrychiol. Hon, yn nghyd a chanu mawl, 
yw y rhanau mwyaf pwysig o addoliad cyhoedd- 
us; oblegyd mai ynddynt y mae a fynom yn 
fwyaf uniongyrchol â Duw. Yr oedd y weddi 
hon mewn ymarferiad yn mhlith pobl Dduw yn 
mhob oes, Gen. iv. 26; Ex. xxix. 34; 1 Bren. 
viii. 39; Esa. lvi. 7; Act. ii. 4l, 42; ac ym- 


ddengys i Brynwr y byd ei sefydlu a'i chadarn- 


hau, yn gystal trwy orchymyn, addysgiadau, 
ac esamplau, Math. xviii. 20; Luc xviii, 
10; aiv. 6. 

Y llwybr goreu i gynhysgaeddu ein hunain 
ag arddigonedd o ddefnyddiau gweddi yw, yn 1, 
Llafurio llawer am wybodaeth helaeth am bob 
peth perthynol i grefydd ; yn neillduol o Dduw 
yn ei beresonau, perffeithderau, gweithredoedd, 
ac ewyllys; ac o honom ein hunain yn ein sef- 
yllfa ddirywiedig, troseddau personol, anghen- 
ion, manteision, a theimladau, 2. Cadw coffa- 
dwriaeth fanylaidd o droion hynod rhagluniaeth ; 
ac o'n hymddygiadau ein hunain ac eraill yn eu 
gwyneb. Ymdrechu bod yn neillduol yn ein 
cyfaddefiadau, deisyfiadau, a diolchgarwch. 4, 
Treulio ychydig amser, os bydd hyny yn allu- 
adwy, ar ein penau ein hunain, cyn ymosod ar 
y ddyledswydd, i'r dyben ìi grynhoi ein meddyl- 
iau yn nghyd at y gwaith, ac i ystyried pa beth 
a pha fodd i ofyn, 

Gyda golwg ar eiriau gweddi, gellir sylwi, er 
mai gwaith calon yw gweddio, eto fod geiriau 
yn angenrheidiol a defnyddiol, yn gystal i ni ein 
hunain ag i eraill; ac y dylem lafurio am drysor 
helaeth a phriodol o honynt er ein mantais ein 


GWE 


449 


GWE 


hunain, a lles a difyrwch ein cydaddolwyr, “Y 
mae geiriau yn ddefnyddiol, nid yn unig ìi wisgo 
ein meddyliau, ond hefyd weithiau i ffurfio a 
pherffeithio syniadau a theimladau y galon. 
Gwasanaethanti gyffroi teimladau santaidd yn 
gystal ag i'w dynodi. Y maent yn cyffroi a sef- 
ydlu ein holl alluoedd mewn crefydd ac addoliad ; 
a gwasanaethant i lywodraethu yn gystal a chy- 
ffioi ein dyhewyd. Y cyfarwyddiadau cyffred- 
inol er cyrhaeddyd cyflawnder o eiriau addas, 
ydynt y rhai dilynol :—Yn 1. Dylem lafurio am 
ystyriaethau neillduol a bywiog o fawredd a da- 
loni Duw, ac o'n hangenion, pechodau, a'n 
rhwymedigaethau ein hunain. 2. Dylem ym- 
drechu trysori yn ein cof gasgliadau helaeth o 
ymadroddion detholedig allan o'r ysgrythyrau 
santaidd, llyfrau crefyddol a defosiynol, a gwe- 
ddiau gwresog a synhwyrlawn a ddarllenom neu 
aglywom. 3. Dylem arfer ein hunain i ym- 
ddyddan am bethau ysbrydol; ac i ailadrodd 
pregethau, a'r pethau fyddom wedi eu darllen 
yn y Beibl, a llyfrau da eraill. 4. Dylem 
weddio llawer am ddoniau, yn gystal ag am 
ysbryd gweddi; gan geisio bendith Duw ar yr 
ymarferiad o foddion er eu cyrhaeddyd, Diar. 
xvi. l._ Y rheolau gyda golwg ar y dewisiad 
a'r arferiad o eiriau priodol, ydynt y rhai can- 
lynol:—Yn 1. Dylem ddewis y geiriau fyddont 
yn cydgordio oreu a'n syniadau a'n dr ychfeddyl- 
iau yn nghylch defnydd ein gweddiau. 2. Dy- 
lem arferyd y ffordd hono o ymadroddi ag a 
fyddo yn fwyaf naturiol a dealladwy, ac yn taro 
ein cydaddolwyr oreu; gan ochelyd pob geiriau 
hynod a dyeithr—pob ymadroddion athronydd- 
ol, a'r cyfryw a fyddont yn gwyntio yn ormodol 
o dduwininyddiaeth gyfrinol, (mysttcal divinity) 
—pob rhyw gyffelybiaethau tywyllion, a phob 
ymadrodd pleidiol. 3. Dylem ymdrechu arfer- 
yd iaith sobr a gweddaidd; gan gadw canol- 
barth rhwng gorwychder ar un llaw, a gwaelder 
ar y llaw arall. 4. Dylem ymgais am eiriau 
cyffrous, tueddol i gynhyrfu y serchiadau, i enyn 
gwresogrwydd a bywiogrwydd duwiol, ac i gy- 
ffroì amrywiol rasau y fuchedd Gristionogol i 
weithrediad ynom ein hunain, ac mewn eraill. 
Hon yw y ffordd i enyn, cynhorthwyo, a chynal 
dyhewyd. 5. Dylem ochelyd ar un llaw, i 
rwymo ein hunain wrth unrhyw ffurf sefydlog 
o ymadroddion; ac ar y llaw arall, peidio ag 
ymboeni yn ormodol i ochelyd rhyw ddull neill- 
duol o ymadroddi, yn unig am ein bod wedi dy- 
gwydd ei arfer o'r blaen.” > ì 

Yn mherthynas i'r lleferydd, gellir sylwi, yn 
1. Y dylem swnio ein geiriau yn eglur a chyf- 
]awn, gan ochelyd eu tori yn rhy fyr, na'u hes- 
tyn trwy ocheneidiau a rhochiadau aflafar, yn 
rhyhir. 2. DyÌem swnio pob drullymadrodd 
yn ddigon uchel i bawb gwyddfodol ei ddeall; 
ond nid yn rhy uchel, rhag trwy hyny i ni ddy- 
chrynu a therfysgu y gwyddfodolion. Canol- 
barth, rhwng cywair uchel ac isel iawn yw y 
goreu. 3. Dylem ochelyd arafwch a buandra 
anghymedrol, gan fod y ddau yn feius. R 

O barth yr agwedd gorfforol, gellir sylwi yn 
gyffredinol, y dylid gochelyd pob anweddeidd- 
dra. Os bydd cyfleusdra, penlinio ydyw yr 
agwedd fwyaf addas yn y cyhoedd ; ond os bydd 
hyny yn annichonadwy, ac os gorfydd i ni sefyll, 


fel Selyf wrth gysegru teml Dduw, bydded y 
pen yn ddiysgog, yr edrychiad yn symla phwys- 
ig, a'r llygaid yn sefydlog, os nid yn gauedig. 
Yr oedd dwylaw dyrchafedig yn beth cyffredin 
gynt wrth weddio; ac y mae'r cyfryw agwedd 
wrth gyfarch y Goruchaf yn ymddangos yn 
naturiol. Gellir sylwi fod ocheneidiau a grudd- 
fanau yn fuddiol a chyfreithlon yn y dirgel, dan 
deimladau dwysion o'n trueni a'n heuogrwydd 
ein hunain; ond yn y cyhoedd, eu bod yn ym- 
ddangos yn anaddas, ac yn tueddu yn fawrí 
flino a_therfysgu meddyliau ein cydaddolwyr, 
Dylid gan hyny ofalu am eu gochelyd, gan 
ymdrechu cadw ein nwydau a'n tymherau dan 
reolaeth synwyr a rheswm da. Yn mhellach, 
dylid bod yn dra gofalus rhag trystio a'r traed, 
a churo a'r dwylaw wrth weddio yn nghysegr 
Duw, gan fod y cyfryw ystumiau yn wrthun a 
therfysglyd, yn hollol anghydweddol â natur 
gweddi, ac yn archwaethu o ffuantrwydd a rhag- 
rith. Ni chymerem lawer am ymddwyn felly 
yn ngwydd brenin, tywysog, neu bendefig dae- 
arol, wrth ymbil am ei ffafr; ac a fydd i ni 
ymddwyn yn ngwydd yr uchel Dduw yn fwy 
annhrefnus nag yn ngwydd ein cydgreadur? 
Na ato Duw. . 

Yn mherthynas i ddyben gweddi, sylwer, nad 
yw yn angenrheidiol er gwneuthur Duw yn 
hysbys o'n anghenion, nac ychwaith er ei du- 
eddu i drugarhau; ond eto ymddengys ei bod 
yn fuddiol ac angenrheidiol, fel cydnabyddiaeth 
o'n hymddybyniad ar Dduw; fel taliad o wr- 
iogaeth iddo; ac hefyd fel moddion i'n haddasu 
i dderbyn ei gymwynasau, ac i'w melusu a'u 
gwerthfawrogii ni mewn canlyniad; gan mai 
y pethau hyny a gostiasant fwyaf i ni ydym 
yn eu gwerthfawrogi benaf, 

Nid yw yn angenrheidiol dyweyd dim yn 
mherthynas i effeithioldeb gweddi, gan fod yr 
ysgrythyrau santaidd yn cynwys enghreifftiau 
lluosog o hyny, a bod y rhan amlaf o ddarllen- 
wyr yn ddigon cyfarwydd o honynt, Gan hyny 
nyni a derfynwn yr erthygl hwn trwy wneuthur 
ychydig sylwadau ar ffurfiau gweddi sefydlog. 

Y prif resymau dros y rhai hyn ydynt, yn 1, 
Eu bod yn cynwys dyogelwch rhag yr ymad- 
roddion anweddus ac anmhriodol y mae arferiad 
gweddi ddifyfyr yn agored i'w defnyddio, ac yn 
aml yn euog o'u harfer. 2. Eu bod yn fwy ffafr- 
iol i ddyhewyd ein gweddiau difyfyr, gan eu bod 
yn nwylaw, a cher bron llygaid y gwyddfodol- 
ion, ac felly y gallant yn rhwyddach gyduno yn 
y deisyfiadau. 9. Fod Crist yn ymddangos yn 
eu caniatau, os nad wedi rhoddi cynllun o hon- 
ynt, pan y cydsyniodd â chais ei ddysgyblion 
trwy ddysgu iddynt weddio, Luc xi, 1. I hyn 
yr atebir, yn 1. Nad yw arferwyr gweddiau di- 
fyfyr dan gymaint o anfanteision i gydweddio, 
ag y dichon pleidwyr ffurfiau sefydlog dybied eu 
bod; ac nad yw geiriau anweddaidd ac anmrhi- 
odol yn dygwydd yn eu gweddiau ond yn an- 
fynych. 2. Bod gwahaniaeth dirfawr rhwng 
“€ dysgu dynion i weddio,” trwy roddi cynllun 
neu esampl o'u blaen, a rhoddi ffurf sefydlog 
iddynt, gan eu rhwymo i'w harfer yn wastadol. 
Dichon y blaenaf fod yn angenrheidiol a buddiol 
i blant a phobl ieuainc ac anwybodus, fel dysg- 
yblion Orist; ond amheuir yn fawr pa un ai bod 


; Wr ar y ddaear eu cânu.” 
| unig oedd yn dysgleirio pan y gweddnewidiwyd 
|ef, Ex. xxxiv. 29, 30; ond Crist ydoedd yn 


—_— 


GWE 


450 


GWE 


es nn ,Ŵ_î_ 


yr olaf yn fuddiol nac angenrheidiol ìi grefydd- 
wyr, yn gynhulliadol a chyffredinol; gan ei bod 
o angenrheidrwydd yn tueddu i gyfyngu dymun- 
iadau, i atal yr arferiad o ddoniau gweddi, ac i 
luddias eu cynydd—i fagu a meithrin ffurfioldeb 
aciatala diffodd serchiadau crefyddol, yn lle 
eu henyn a'u meithrin. 3. Mai gweddiau difyfyr, 
yn tarddu yn uniongyrchol o'r galon, yw holl 
weddiau pobl Dduw, cofrestredig yn y Deibl; 
ac nad oes un arwydd i neb o honynt eu bwr- 
iadu fel ffurfiau sefydlog i gael eu harfer gan 
eraill. 4. Nad oes un crybwylliad yn ysgrifen- 
iadau yr apostolion am ffurfiau gweddi, nac un 
hanes eu bod hwy, na'r cyn-Gristionogion, yn 
arfer un ffurf. 5. Nad yw yn ddichonadwy i 
neb gyfansoddi ffurf i daro pob lle, pob amgylch- 
iad, pob dygwyddiad, pob teimad, a phob angen. 
6. Nad oes ar ddynion teimladwy a phrofiadol, 
addas i flaenori mewn addoliad cyhoeddus, ang- 
en ffurf; gan fod eu synwyr, eu teimlad, a'u 
profiad yn eu dysgu beth a pha fodd i ofyn, a'u 
harferiad dirgelaidd a theuluaidd o'r gwaith, yn 
eu haddasau i'w gyflawni, ac yn eu dyogelu rhag 
anweddeidd-dra acannhrefn. Edrych -4ddoliad, 
Ffurf, Glinblygiad. 

GWEDDNEWIDIAD CRIST, newidiad 
ffurf, agwedd, neu ymddangosiad allanol y cyf- 
ryngwr ar y mynydd, Math. xvii. 2; Marc ix. 
2; Lucix. 29. 

Yn mherthynas i'r dygwyddiad ynddo ei hun, 
gellir sylwi, yn 1. Ei fod yn ardderchog a thra 
gogoneddus. “' Yr oedd ei wyneb yn dysgleirio 
fel yr haul; ei ddillad can wyned a'r goleuni— 
yn ganaid iawn fel eira; y fath na fedr un pan- 
Wyneb Moses yn 


dysgleirio i gyd. Yr oedd “oll yn hawddgar.” 
Felly “cyfrifwyd hwn yn haeddu mwy gogon- 
iant na Moses, o gymaint ag y mae yr hwn a 
adeiladodd y ty yn cael mwy o barch na'r ty.” 
2. Mai allanol yn unig oedd. Ei weddnewid, 
(uerepoppe06n, ) ac nid ei gyfnewid, (era 
cynparuwnc0n,) a gafodd. Arosodd ei goríf yr 
un o ran ei sylwedd; ei ffurf, agwedd, neu ym- 
ddangosiad yn uniga newidiwyd. Yn hyn yr oedd 
yn gwahaniaethu oddiwrth y newidiad agymerodd 
leynddomewn canlyniad i'wadgyfodiad oddiwrth 
y meirw; ac a gymer le yn ein cyrffninau mewn 
canlyniad i'r un amgylchiad, Phil.iii. 21.  Cyf- 
newidiwyd amsawdd ei goríf y pryd hwnw, ac 
nid ei agwedd yn unig. Yr un modd y gwneir 
â'r eiddom ninau, 1 Cor. xv. 42—44. ô. Mai 
dyoddefol, ac nid gweithredol oedd Crist ynddo, 
Ei weddnewid a gafodd, ac nid ymnewid, neu 
““ymrithio,” (Dr. Morgan a W. sSalisbury,) a 
wnaeth. Yn hyn fel yn mhob peth arall, “Orist 
nis gogoneddodd ei hun; eithr yr hwn a_ddy- 
wedodd, Hwn yw fy anwyl Fab, yn yr hwn y'm 
boddlonwyd; gwrandewch arno ef.” Yr oedd 
hyn yn adlewyrchu anrhydedd neillduol ar 
Grist, ac ar y dygwyddiad dan sylw yn ei ber- 


; thynas ag ef. Buasai ymnewid yn ddangosiad 
| o'i allu; ond yr oedd ei weddnewidiad yn ddang- 
: osiad o gymeradwyaeth Duw. 


“ Y neb a'i gos- 
tyngo ei hun a ddyrchefir.” 4. Mai amserol yn 
unig oedd. Ni pharhaodd ond ychydig; gan 
nad oedd dim o'i olion arno pan ddaeth i waered 


o'r mynydd, os nad cyn hyny. Yn hyn hefyd 
yr oedd yn gwahaniaethu oddiwrth gyfnewidiad 
ei gorff mewn canlyniad i'w adgyfodiad o'r bedd, 
Y mae yn aros, ac erys byth, yn yr agwedd 
ogoneddus oedd arno wrth esgyn i'r nef, 
Act.i. ll. 

Gyda golwg ar ei amgylchiadau, gellir sylwi 
iddo gymeryd lle, yn 1. Yn mhen chwe diwrnod 


.wedi yr ymddyddanion cofrestredig yn Math. 


xvi. 18—28; neu os cyfrifir dydd yr ymddy- 
ddanion a dydd y gweddnewidiad, (fel y gwna 
Luc,) yn mhen wyth niwrnod wedi hyny, Luc 
ix. 28. Yr oedd hyn yn nghylch y trydydd 
Pasg o fywyd cyhoeddus Crist; sef blwyddyn 
cyn ei farwolaeth. 2. Yn y nos. Ymddengys 
hyn oddiwrth fod Pedr a'i gymdeithion wedi 
*“ trymhau gan gysgu; ac yn neillduol oddiwrth 
mai “tranoeth” y dywedir i Grist a'i ddysg- 
yblion ddyfod i waered o'r mynydd, Luc ix. 32, 
37. Aethanti fyny y dydd blaenorol; treul- 
iasant y nos ar y mynydd, a daethant i waered 
dranoeth. 

Y We ydoedd ar y mynydd, Math. xvii. 1; 
Marc ix.1; Lucix. 28: 2 Pedri 18. Pa fy- 
nydd nìd ydym yn sicr. Y farn gyffredin yw 
mai Tabor ydoedd. Y mae hyn yn mhell o fod 
yn annhebygol; 1. Oblegyd yr oedd Tabor yn 
fynydd uchel, (pedair milltir, medd Josephus ; 
milltir a haner, medd teithwyr diweddar,) fel y 
dywedir fod hwnw, Math. xvii. 1. 2. Yr oedd 
yn fynydd coediog, ac felly naturiol oedd i Pedr 
son am wneyd pebyll arno, gan mai o goed y 
gwneid hwynt. Jd. Robinson's Dict., Article 
Tabor. Yr oedd yn nghanol Galilea, lle yr oedd 
Crist yn aros wedi dyfod o'r mynydd, ac o ba le 
yr aeth drachefn i Capernaum, yr hon oedd yn 
gorwedd wrth y mor, yn nghyffiniau Zabulon a 
Naphthali, Math. xvii. 22, 24; iv. 13. Y brif 
wrthddadl yn erbyn yw, fod Tabor yn mhell o 
dueddau Cesarea Philipi, lle yr ydym yn cael 
Crist cyn y gweddnewidiad. Ond iawn sylwi, 
fod y rhai a'i gwnant yn anghofio mai yn mhen 
chwech neu wyth diwrnod wedi hyny y gwedd- 
newidiwyd Orist, ac y gallai deithio llawer mewn 
hyny o amser. Modd bynag, y mae yn sicr mai 
rhyw fynydd “'ucheì o'r neilldu” ydoedd ; a'i fod 
yn addas herwydd hyny i Grist ddal cyfrinach a'i 
Dad arno; a bod ei ddewisiad o hono yn dangos 
ei ddyhewyd. Y mae yn nodadwy mai ar fy- 
nyddoedd y cyflawnwyd llawer o hynodion yr 
hanes ysgrythyrol. Ar fynydd y rhoddwyd y 
ddeddf, y gweddnewidiwyd Moses; ac herwydd 
hyny, yr oedd yn addas gweddnewid Crist. 

“Tra yr oedd yn gweddio y gweddnewidiwyd 
ef,” Luc ix. 29. Gweddi yw un o brif ranau 
addoliad Duw ; a dichon mai dangos ei gymer- 
adwyaeth o honi oedd yr achlysur o fod hyn 
wedi cymeryd lle tra yr oedd Crist yn gweddïo. 
Tair gwaith y dug Duw dystiolaeth i'w Fab 
trwy lef o'r nef; sef pan y cysegrwyd ef trwy 
ddwfr a'r ysbryd, yn y bedydd, ìi fod yn arch- 
offeiriad ein cyffes ni ; ar ei weddnewidiad, pan 
y rhoddwyd gorchymyn arbenig gan y Tad i'r 
holl eglwys yn ei chynrychiolwyr, i wrando arno ,, 
fel prif broffwyd Duw ; ac ar ei fynediad gorfol- 
eddus i Jerusalem fel brenin y saint, yn nghanol 
banllefau hyfrydol y lluaws; ac y mae yn dei- 
lwng o sylw neillduol, mai tra yr oedd Crist yn 


GWE 


461 


GWE 


y weithred o weddïo y dygwyddodd hyny bob 
tro. Edrych Luciii. 2l, 22; ix. 29; Ioan xii. 
27— 30. 
— gweddi yn dderbyniol yn y nef; ac mai doeth- 
ineb pob perchen enaid, mewn oed a synwyr, 
fyddai mabwysiadu penderfyniad y Psalmydd — 
“ Minau a arferaf weddi.” 
Y tystion detholedig o'r dygwyddiad oeddynt; 
o'r nef, Moses, y deddf-roddwr, ac blias, y di- 
| wygiwr; ac o'r ddaear, Pedr, Iago, ac Ioan. Yr 
| oedd y dygwyddiad yn dal perthynas a'r ddau 
' fyd ; ac o herwydd hyny yr oedd yn weddus fod 
rhai o'r ddêu yn wyddfodol pan y cymerodd le. 
Nid oeddynt yn llawer, ond eto yr oeddynt yn 
ddigon; canys “yn ngenau dau neu dri o dyst- 
ion y bydd safadwy pob gair.” Moses ac Elias 
oeddynt yn mhlith y ffyddlonaf o weision Duw 
. gynt. Pedr, Iago, ac Ioan oeddynt flaenffrwyth 
gweinidogaeth Crist, a'r rhai hynaf o'i ddysg- 
yblion, Math. iv. 17/—22. Yr oedd Pedr ac 
“ Ioan i fod yn ysgrifenwyr ysbrydoledig; ac Iago 
yn fuan i ddyoddef merthyrdod dros ei Arg- 
lwydd, Act. xii. 2. Heblaw hyny, y tri hyn 
oeddynt i fod yn dystion o'i ing a'i ymdrech yn 
' ngardd Gethsemane, Math. xxvi. 36, 37. Di- 
_ chon fod hyn, yn nghyd a'r pethau eraill a nod- 
- wyd, yn.gwneuthur yn addas iddynt hwy gael 
- eu dewis i fod yn dystion o'i wedd-newidiad ; 
“ac yn cyfansoddi y rhesymau goreu a ellir eu 
' rhoddi dros eu dewisiad hwy yn hytrach nag 
eraill o'u brodyr, i'r anrhydedd. Modd bynag, 
gwaharddwyd iddynt fynegu i neb yr hyn a wel- 
' sant ac a glywsant ar yr achlysur, hyd nes ad- 
: gyfodai Mab y dyn o feirw, Math. xvii. 9. Ni 
buasai y byd na'r eglwys yn addfed cyn hynyi 
dderbyn eu tystiolaeth, nac ychwaith i'w hunan- 
ddefnyddio. 

Danfonwyd Moses ac Elias, nid yn unig i fod 
yn dystion o'r dygwyddiad, ond hefyd er gosod 
anrhydedd ar yr amgylchiad, ac er gweini i Grist 
ar yr achlysur. ““ Ymddangosasant mewn gogon- 
iant. Cydymddyddanasant â Christ, a dywed- 
asant am ei ymadawiad ef, yr hwn a_gyflawnai 
efe yn Jerusalem,” Lucix.30, 31. Megys nad 
oedd y dygwyddiad ond achlysurol, ac o fyr 
barhad, felly nid oedd eu harosiad hwythau 
gyda Christ a'i ddysgyblion yn hir. Tra y par- 
haodd, yr oedd yn adeiladol a hyfryd; a phan 
yr ymddangosai ar derfynu, amlygodd Pedr 
ddymuniad am iddo gael ei ohirio, trwy ddy- 
wedyd, “Da yw i ni fod yma; gwnawn dair 
pabell; un i ti, ac un i Moses, ac uni Elias.” 
Ond nid oedd amgylchiadau yn caniatau cyd- 
syniad a'i gais; canys “fel yr oedd efe yn dy- 
wedyd hyn, ymadawsant; a daeth cwmwl goleu 
ac a gysgododd y dysgyblion; a llef a ddaeth 
allan o'r cwmwl, oddiwrth y mawr ragorol ogon- 
iant, yn dywedyd, Hwn yw fy anwyl Fab, yn 
yr hwn y'm boddlonwyd ; gwrandewch arno ef,” 
Math. xvii. 5; 2 Pedri. 17. Ar hyn llanwyd 
y dysgyblion gan ofn, a syrthiasant ar eu hwy- 
nebau mewn dychryn. Ond yr Iesu a ddaeth, 
ac a gyffyrddodd & hwynt, ac a ddywedodd, 
“Cyfodwch, ac nac ofnwch.” Wedi iddynt 
ddyrchafu eu llygaid, ni welsant neb ond yr 
lesu yn unig, Math. xvii. 6—8. Fel hyn ter- 
fynwyd y weledigaeth nefol. 


ET 


ì 
l 


| 


Gallwn fod yn sicr gan hyny, fod! 


ì 
i| 


Yn mherthynas i ddybenion arbenig yr am- 
gylchiad hynod tan sylw, gellir sylwi, nad yw 
y Beibl yn dywedyd ond ychydig yn bendant ac 
uniongyrchol. Er hyny nid ydym wedi ein 
gadael yn hollol tan ein dwylaw yn mherthynas 
ihyn. Ymddengys iddo gael ei fwriadu, yn 1, 
Er cysuro a gwroli meddwl dynol y Gwaredwr, 
yn ngwyneb ei ddyoddefiadau trymion, y rhai 
oeddynt yn agosau. Y mae ei agwedd a'i dyst- 
iolaeth yn ngardd Gethsemane, yn dangos ei fod 
yn eu harswydo, Math. xxvi. 3/—39. Yr oedd- 
yntar ei feddwl yn yr amgylchiad tan sylw; 
canys yr oedd yn son am danynt ychydig cyn 
esgyn i'r mynydd, arno, ac wedi dyfod i waered o 
hono, Math. xvi. 21; Luc ix. 31, 44,. Nid an- 
nhebygol ei fod, hefyd, yn eu harswydo; ac mai 
hyny a'i cynhyrfodd i fyned i'r mynydd i weddio. 
Os felly yr oedd y parch a'r gogonianta dder- 
byniodd oddiwrth ei Dad, ac ymddyddanion y 
ddau ymwelwr nefol yn nghylch ei ymadawiad, 
yn tueddu yn fawri'w gysuro, a'i wroli yn eu 
gwyneb. 2. Er rhoddi iddo ef a'i ddysgyblion 
ragolwg a blaen-brawfo ogoniant y nef. Yr oedd 
mewn gwirionedd, yn nef fechan ar y mynydd, 
pan y gweddnewidiwyd Crist. Yr oedd yr Av- 
glwydd Iesu Grist yno yn dysgleirio fel yr haul; 
a Moses ac Elias mewn gogoniant, yn cydym- 
ddaddan yn hyfryd a Christ, ac yn dywedyd am 
ei ymadawiad, yr hwna gyflawnai efe yn Jeru- 
salem; yr hwn yw gwrthrych rhyfeddod angyl- 
ion, a thestun cân y gwaredigion yn y drydedd 
nef. Yr oedd yno hefyd amlygiadau neillduol o 
ogoniant Duw ; a thystiolaeth arbenig yn cael ei 
rhoddi o'i serch at, ai foddlonrwydd yn Nghrist. 
Mewn gair, yr oedd perchen, pen, a chynrychiol- 
wyr yr eglwys, wedi cyfarfod yno mewn hedd a 
chariad, yn cydymlonyddu yn yr un gwrthrych, 
heb un dyn annuwiol na rhagrithiwr yn y lle, 
Nid rhyfedd gan hyny i Pedr ddywedyd, “Da 
ywi ni fod yma.” 4. Ercadarnhau meddyliau y 
dysgyblion yn mhrif ganghenau yr athrawiaeth 
yr oeddynt ar fyr i'w phregethu trwy yr holl fyd; 
sef urddas ac anfoniad dwyfol Crist—natur, 
dyben, ac effeithiau ei farwolaeth—anfarwoldeb 
yr enaid—adgyfodiad y corff—a chyflwr o ogon- 
iant mewn bydi ddyfod. Yr oedd y pethau a 
welsant ac a glywsant ar yr achlysur, yn tueddu 
yn fawr at hyny. _ Yr oedd yr olwg ogoneddus 
ar Grist, a thystiolaeth y Tad am dano yn ddigon 
i'w llwyr argyhoeddi mai efe oedd Mab Duw a 
Brenin Israel. Yr oedd ymddyddanion Moses 
ac Elias yn nghylch ymadawiad Crist yn tueddu 
i oleuo a sefydlu eu meddyliau yn nghylch 
natur, dyben, ac effeithiau ei farwolaeth ; canys 
am hyny, yn debygol, yr ymddyddanent. Yr; 
oedd yr un peth yn ddigon i'w hargyhoeddi o 
anfarwoldeb yr enaid; a'r olwg arnynt, mewn : 
gogoniant, yn brawf digonol o adgyfodiad y corff 
yn gystal ag o gyflwr gogoneddus y saint mewn 
byd arall; canys yr oedd Elias yn ddiau yno o 
ran ei gorff, a thebygol fod Moses yr un modd, 
gan nad oes un crybwylliad i'r gwrthwyneb, ac 
na buasai heb hyny yn gydymaith addas i'r 
diwygiwr ar y íath achlysur. 4. Er arddelwi 
parch, crediniaeth, ac ufydd-dod y dysgyblion, a 
phawb, i Grist, fel y prif Athraw a'r Proffwyd 
cyffelybi Moses. Hyn yn eglur oedd dyben 
uniongyrchol y llef o'r nef, yn dywedyd, “Hwn 


GWE 


452 


yw fy anwyl Fab, yn yr hwn i'm boddlonwyd ; 
gwrandewch arno ef.” 

GWEDDW, (gwedd,) Heb. 3m», iachad ; merch 
ieuanc gynt; ond yn awr dynes wedi claddu ei 
gwr. Diacones a olygir, 1 Tîm. v. 9, 10; canys 
nid rhesymol meddwl fod Paul yn golygu cau 
pob gweddw anfeddianol ar y cynheddfau gofyn- 
edig yn y geiriau, oddiwrth gyfranogi o haelioni 
yr eglwys. Edr. Diaconesau. 

GWEINIDOG, (gweini,) gweinyddwr, neu 
wasanaethwr teuluaidd, gwladol, neu eglwysig. 
Cymhwysir y gair yn yr ysgrythyrau santaidd, 
yn 1. At heilynwr, 2 Bren. vi. 15. 2. At swydd- 
og gwladol, Rhuf. xiii. 3.4. 3. At lywodraeth- 
wr synagog, Luc iv, 20. Gwaith hwn oedd cadw 
yr allweddau a llyfr y gyfraith; galw ar rywun 
i ddarllen neu i roddi gair o gyngor; edrych fod 
y neb a ddarllenai yn darllen yn gywir, &c._ 4. 
At ddiacon, neu wasanaethwr byrddau yn eglwys 
y Testament Newydd, Phil.ii. 25; Col. i. 7' 
5. At athraw crefyddol, cyffredin neu anghy- 
ffredin, 1 Tim.iv. 6; Col.i, 23. Gelwir athrawon 
crefyddol, i'r dyben i'w gwahaniaethu oddiwrth 
ddiaconiaid a phob rhyw weinidogion eraill, naill 
aiyn weinidogion y gair, Luc i. 2; gweinidog- 
ion yr efengyl, Eph iii. 6, 7; gweinidogion 
cyfiawnder, 2 Cor. xi. 15; neu weinidogion i 
Grist, a goruchwylwyrarddirgeledigaethau Duw, 
Í Cor. iv. 1. 6. At yr Arglwydd Iesu Grist; 
yr hwn a elwir yn Weinidog i'r enwaediad, neu 
i'r Iuddewon, herwydd iddo gyfyngu ei weini- 
dogaeth bersonol iddynt hwy, yn ol rhagfyneg- 
iadau y proffwydi am dano, Rhuf. xv 8; Math. 
xv. 24 ; ac yn weinidog y gysegrfa, (rwv aywov 
pethau santaidd, a'r gwir dabernacl, sef y nef- 
oedd, o'r hon nid oedd y gysegrfaneu dabernacl 
gynt ond cysgod, Heb. viii. 2. 

Mewn ystyr grefyddol, gweinidog yn bresenol 
a ddynoda yr un peth ag esgob, henuriad, neu 
fugail y Testament Newydd ; sef athraw sefydlog 
eglwys gynulleidfaol, yr hwn sydd yn cyfateb i'r 
offeiriad gynt; fel y mae Crist i'r archoffeiriad ; 
a'r diaconiaid i'r befiaid, 

Gwaith arbenig gweinidog neu athraw crefydd- 
ol, yw darllen a myfyrio yr ysgrythyrau santaidd, 
a phob llyfrau a gwybodaethau, o fewn ei gyr- 
aedd, tueddoli eangu ei ddealltwriaeth, ac i'w 
addasu i fod yn ddefnyddiol, 1 Tim. iv. 13, 15; 
pregethu y gair, a gweini ordinhadau yr efengyl, 
fel y byddo galwad arno, Math. xxviii. 19, 20; 
Mare xvi. 15; 2 Tim ìv. 5; blaenori mewn 
addoliad cyhoeddus, ac yn llywodraeth a dysg- 
yblaeth yr eglwys, I Thes. v. 12, 13; 1 Tim. v. 
17; Heb. xiii. 7, 17; 1 Pedr v. 2, 3; gwylio ar, 
cynghori, anog, rhybuddio, ceryddu, ac addysgu 
y rhai sy dan ei ofal, gan fod yn esiampl iddynt 
o bob rhinwedd a daioni, 1 Tim.iv. 16; 2 Tim. 
iv. 2,5; l Pedr v. 3; ymweled â'r cleifion, a 
gweddio drostynt, lago v. 14; cynhorthwyo ei 
gyd-henuriaid yn urddiad personau addasi waith 
y weinidogaeth, ac yn niswyddiad rhai anaddas, 
Mm v. 19, 22; 'Tit! i: 5. 

Y cynheddfau gofynedig mewn gweinidog 
ydynt, yn J. Ymarweddiad diargyhoedd, Ps. l. 
16—21; 1 Tim.iii.2; Tit.i.7. 2. Gradd helaeth 
o wybodaeth; yn neillduol gwybodaeth ysgry- 
thyrol a chrefyddol, Luc vi. 39. 3. Gradd o 
hyawdledd, neu ddawn ymadrodd llithrig a hyr- 


GWE. 


wydd, Act. xiv. 12; xviii. 24; Eph. vi. 19; Col. 
iv. 3. 4. Gradd helaeth o ddoethineb, i wybod 
beth, pa bryd, a pha fodd i ddywedyd, ac i ym- 
ddwyn, Diar. xi. 30; Math. x. 16. 5. Gradd 
helaeth oaddfwynder, pwyll, amynedd, gostyng- 
eiddrwydd, a thiriondeb, 1 Tim. iii, 2, 3; 2 Tim. 
ii. 28—26. 6. Gradd helaeth o ffyddlondeb; 
yr hyn sydd yn cynwys cywirdeb a diragrith- 
rwydd egwyddor; uniondeb a symlrwydd dy- 
benion; cariad mawr at Grist ac eneidiau; a 
hyfrydwch, diwydrwydd, a dyfal barhad yn 
mhob rhan o'i waith, yn ngwyneb pob digalon- 
did, hyd y diwedd, 1 Cor. iv. 2; 1 Tim 4.12; 
2 Tim. ii. 2. 

GWEINIDOGAETH, (gweinidog,) swydd neu 
waith gweinidog, Luc i. 23; hefyd, unrhyw was- 
anaeth, gweinyddiad, neu oruchwyliaeth, megys 
yn 1. Goruchwyliaeth Moses, a'r oruchwyliaeth 
efengylaidd, 2 Cor. iii. 8. 2, Diaconiaeth, neu 
swydd a gwaith diacon, Act. vi. 1; Rhuf. xii. 7; 
1 Cor. xvi. 15; 2 Cor. ix. 1l,12; Gr. 3. Swydd 
a gwaith henuriad, neu athraw crefyddol, yn ei 
holl ranau, 2 Cor. vi. 3; 1 Tim. i. 12. 

Yn yr ystyr olaf y y mae y weinidogaeth 
efengylaidd, neu «ristionogol, i'w hystyried, 
naill ai yn achlysurol, teithiol, neu sefydlog. 
Gweinidogaeth achlysurol yw un ddamweiniol, 
ar achlysuron arbenig; megys cyfarfodydd 
gweinidogion, cystudd neu farwolaeth gweinidog, 
ymweliad gweinidogion dyeithr, &c. Gweini- 
dogaeth deithiol yw yr hon o gynhelir gan wa- 
hanol bersonau, mewn cylchdeithiau sefydlog; 
fel y byddo yr achos yn galw, a'r cyfleusderau 
yn rhoddi. Gweinidogaeth sefydlog yw gweini- 
dogaeth gyson gweinidogion sefydlog, mewn lle- 
oedd arbenig, yn mhlith pobl eu gofal. Gweini- 
dogaeth yr apostolion a'r efengylwyr ydoedd yn 
cyfateb, ar amryw gyfrifon, i'r flaenaf; gan nad 
oeddynt yn sefydlog mewn un eglwys, nac 
ychwaith yn ymweled ag amrywiol eglwysydd, 
mewn cylchdeithiau cyson a sefydlog. O'r ail 
nid oes un engraiff6 ysgrythyrol. Y drydedd 


“oedd gweinidogaeth yr holl henuriaid, esgobion, 


bugeiliaid, neu athrawon, a sefydlwyd gan yr 
apostolion, yn yr eglwysydd a blanwyd ganddynt 
hwy; ac yw gweinidogaeth yr holl weinidogion 
urddedig yn mhlith y cynnlleidfaolion, henuriad- 
yddion, ac esgobyddion pabaidd a phrotestan- 
aidd, yn mhob cwr o'r byd. 

Bod gweinidogaeth sefydlog o ddwyfol osod- 
iad, a ymddengys, yn l. Oddiwrth esamplau 
ysgrythyrol anwadadwy. Edrych Act. xiv. 23; 
xx! 294 Ehileon 1 Tit i o Pedr y lt; 
Dat.i. 20; ii.1, 8, 12, 18; iii. 1, 7, 14. 2. Oddi- 
wrth yr enwau a roddir ar weinidogion cyffredin 
yn ngair Duw; megys gwylwyr, gwinllanwyr, 
esgobion, bugeiliaid, blaenoriaid, athrawon, &c. 
Y mae pob un o'r enwau hyn, yn eglur yn cyn- 
wys ac yn golygu rhyw ofal ac ymddiried arben- 
ig a sefydlog; oblegyd nid gwyliwr, heb wyliad- 
wriaeth ; nid gwinllanwr heb winllan ; nid esgob 
heb esgobaeth; nid bugail heb gail ; nid blaenor 
heb olafiaid, neu ganlynwyr; ac nid athraw heb 
ysgolheigion neu ddysgyblion. 3. Oddiwrth 
ddyledswyddau gofynedig gweinidogion tuag at 
wrthrychau eu gofal, ac oddiwrth wrthrychau 
eu gofal tuag atynt hwythau. Cynhwysir eu. 
dyledswyddau hwy tuag at bobl eu gofal gan 


GWE 


453 


GWE 


Paul, mewn dau air; sef, “ Gwna waith efeng- 
ylwr, cyflawna dy weinidogaeth,” 2 Tim. iv. 5. 
Y mae y blaenaf yn cynwys myfyrio a mynegi 
holl gyngor Duw; a'r olaf, gwylio, porthi cyng- 
ori, addysgu, rhybuddio, anog, ceryddu, arwain, 
a dyddanu y praidd; ymweled a'r cleifion ; a 
rhoddi esamplau da i'r aelodau a'r gwrandawyr. 
Y mae dyledswyddau pobl eu gofal tuag atynt 
hwy, yn cynwys gwrando arnynt yn gyson ac 
astud; ufyddhau iddynt; canlyn eu hesamplau ; 
eu parchu ac ymostwng iddynt; a'u cynal a'u 
diwallu â'u meddianau bydol. Ymddengys yn 
anhawdd, os nad yn hollol annichonadwy, i neb 
ond gweinidogion sefydlog, ac eglwysi cynull- 
eidfaol, i gyflawni y dyledswyddau hyn yn hollol 
aci bwrpas. Edr. Galwad Weinidogaethol. 

GWEINIDOGES, (gweinidog,) gwasanaeth- 
yddes, neu ddiacones, Rhuf. xvi. I, Edrych 
Diaconesau. 

GWEITHRED, (gwaith,) yn gyffredinol, a 
ddynoda effaith gallu; hefyd, ordinhad, gosod- 
iad; ysgrif-amod. 

GWEITHRED-BRAWFIADOL, ( Test Act,) 
ordinhad seneddol a sefydlwyd yn amser Siarls 
ÍI., yn ol yr hon yr oedd pob un adderbynid i un- 
rhyw swydd o elw ac ymddiried tan lywodraeth 
Brydain, yn cael ei rwymo i gyfranogi o swper 
yr Arglwydd, yn ol trefn yr eglwys wladol, o 
fewn corff tri mis ar ol ei ddewisiad ; a hyny tan 
boen cosb drom. Dyben eglur y weithred an- 
oddefol hon, oedd analluogi pob math o anghyd- 
ffurfwyr i lenwi unrhyw sefyllfa o elw ac ym- 
ddiried dan lywodraeth Lloegr. 

GWEITHRED-FWRDEISDREFOL, ( Oor- 
poration. Act,) cyfeilles yr hygof Weithred 
Brawfiadol; yr hon a ordeiniai, “Na fyddaii 
neb gael ei ddewis ì unrhyw swydd o awdurdod, 
na gwasanaeth perthynol i unrhyw ddinas na 
bwrdeisdref, oddieithr ei fod o fewn corff blwydd- 
yn cyn ei etholiad, wedi cymeryd ei gymun, yn 
ol rheolau yr eglwys wladol. Trwy hir ymdrech 
yr ymneillduwyr llwyddwyd o'r diwedd i ddi- 
leu y weithred warthus hon, a'i chyfeilles an- 
nhirion, oddiar ddeddf-lyfr Brydain Fawr. 

GWEITHRED FFYDD, ( Auto de Fe,) yn 
yr eglwys babaidd, sydd ddiwrnod rhwysgfawr a 
gynhelir gan y Chwil-lys, er cosbi hereticiaid a 
rhyddhau y cyhuddedigion gwirion. Yn gyffred- 
in sefydlant ef ar ryw wyl arbenig, modd y 
byddo y cyflawniad yn cael ei gymdeithasu âg 
ychwaneg o arswyd; a phob amser ar y Sabbath. 
Gellir cyfenwi yr Auto de Fe yn ddien-chwarae 
olaf (Jast 4ragedy) y Chwil-lys.. Math o garchar- 
ryddhad, yn cael ei sefydlu mor fynych ag y 
byddo rhifedi digonol o garcharorion y Chwil-lys 
wedi eu profi yn euog o heresi, naill ai trwy eu 
cyffes wirfoddol neu orthrechol eu hunain, neu 
trwy dystiolaeth eraill, ydyw. Y cyflawniad 
sydd fel y canlyn:—yn y boreu dygir y carchar- 
orion igyntedd eang lle y gwisgir hwynt â gwisg- 
oedd arbenig, y rhai y maent i ymddangos 
ynddynt yn y gorymdaith, ac wrth y rhai yr adna- 
byddant eu dedfryd.  Rhagflaenir y gorymdaith 
gan fynachod Dominicaidd.. Yn nesaf atynt y 
mae'r edifeiriolwyr, yn draed noethion, wedi eu 
gwisgo mewn cochl-wisgoedd duon heb lewis 
iddynt, a chanwyll gwyr yn eu llaw. Yn nesaf 
at y rhai hyn. y mae yr edifeiriolwyr a ddiang- 

RmIr, Ix. - 


asant o'r braidd rhag cael eu llosgi, y rhai ar eu 
cochl-wisgoedd duon a ddygant lun fllamiau â'u 
blaenau i lawr. _ Yn nesaf y mae'r negyddion a'r 
ymchwelwyr, y rhai sydd i'w llosgi, â llun fflam- 
iau ar eu gwisgoedd, â'u blaenau i fyny. Yn 
canlyn y rhai hyn y mae y rhai a broffesant 
athrawiaethau croesi eglwys Rhufain, y rhai, 
heblaw ffiamiau â'u blaenau i fyny, sydd â'u 
lluniau ar eu dwyfron, yn nghyd a chwn, seirff, 
a chythreuliaid, â'u safnau yn agored. Yn cyd- 
gerdded â phob carcharor y mae un o deuluwyr 
y Chwil-lys: ac ar y naill law i bob un o'r rhai 
sydd i'w llosgi, Jesuit, yn eu cynghori yn ddi- 
baid i ymwadu a'u heresiau. Ar ol y carcharor- 
ion y canlyn mintai o deuluwyr ar feirch; ac ar 
eu hol hwythau, y chwiliedyddion, a swyddwyr 
eraill y llys, ar fulod ; ac yn olaf, y chwiliedydd- 
cyffredinol, ar farch gwyn, yn cael ei arwain gan 
ddau ddyn mewn hetiau duon, a rhwymynau 
gwyrddion iddynt. Codir esgynglwyd ddigonol 
i gynwys tair mil o bobl, a gosodir y carch- 
arorion ar un pen iddi, a'r chwilwyr ar y pen 
arall. Ar ol pregeth yn cynwys canmoliaeth 
i'r chwil-lys, a senau ar hereticiaid, y mae 
offeiriad yn esgyn areithfa gerllaw yr adeil- 
glwyd, ac wedi derbyn ymwrthodiad yr edifeir- 
iolwyr yn cyhoeddi dedfryd benderfynol y rhai 
sydd i gael eu marwolaethu, ac yn eu fros- 
glwyddo i law y llywodraethwr gwladol, gan 
daer ymbil ar y gallu gwladol i beidio a chyf hwrdd 
a'u gwaed, ma gosod ew heinioes mewn enbyd- 
rwydd!!! Y carcharorion, fel hyn, yn llaw y 
llywodraethwr gwladol, a lwythir yn ddiatreg â. 
chadwynau, ac a ddygir yn gyntaf i'r carchar 
gwladol, ac oddiyno, mewn awr neu ddwy, ger- 
bron y barnydd gwladol; yr hwn, wedi gofyn 
iddynt yn mha grefydd y bwriadant farw, a gy- 
hoedda ddedfryd, fod i'r rhai a fynegant eu bod 
yn marw yn nghyfundeb eglwys Rhufain gael yn 
nghyntaf eu llindagu, ac yna eu llosgi; a bod i'r 
lleill gael eu llosgi yn fyw. Ystanciau y proffes- 
edigion, h.y., y rhai a barhant mewn heresi, 
ydynt bedair llath o uchder, ac astell fechan 
yn agos i'r pen uwchaf i'r carcharor eistedd arui. 
Y ddeubar a ddygir yn ddiaros i'r Ribera, sef lle 
y dihenyddiad, lle y gosodir i fyny gynifer o 
ystanciau ag a fyddo o garcharorion i'w llosgi, a 
sopynau o eithin sychion o'u hamgylch. Wedi 
i'r negyddion a'r ymchwelwyr gael eu llindagu 
a'u llosgi yn nghyntaf, y proífesedigion a esgyn- 
ant eu hystanciau ar hyd ysgol, a'r Jesuitiaid 
wedi eu cynghori drachefn i gymodi â'r eglwys, 
a ymadawant oddiwrthynt, gan ddywedyd fod y 
diafol wrth eu penelin, i dderbyn eu heneidiau, 
ac i'w dwyn gydag ef i flamiau-uffern.. Ar hyn 
rhoddir bloedd uchel, a'r cri a wneir ydyw, 
“Bydded i farfau cwn gael eu gwneuthur;” yr 
hyn a gyílawnir trwy godi eithin llosgedig ar 
bolion hirion i losgi eu gwynebau yn ulw, yr hyn 
a wneir gyda y llawenydd mwyaf. Yn ddiwedd- 
af, gosodir tan yn yr eithin wrth waelod yr 
ystanciau, uwchlaw yr hwn mae 'y proffesedigeion 
wedi eu cadwyno mor uchel fel nad yw y fflam 
ond anfynych yn cyrhaeddyd yn uwch na'r astell 
yr eisteddant arni; fel yr ymddangosant yn 
hytrach yn rhostio nag yn llosgi. Ni ddichon 
un olygfa fwy galarus hanfodi: y dyoddefwyr, 
tra yn alluog, yn llefain yn barhaus, gan ddy. 
ÔL 


GWE 


454 


GWE 


wedyd, '“Tosturiwch er mwyn cariad Duw,” 
eto pob ystlen ac oedran yn edrych arnynt gyda 
llawenydd, gorfoledd, a boddlonrwydd!!! .Dru- 
garog Arglwydd! Ai hon yw y grefydd dirion, 
hynaws, a roddaist tii ddynion? Nagê, yn sicr. 
Pe amgen, ni byddai yn un anrhydedd bod yn 
Gristion. Llawenhawn, pa fodd bynag, fod 
amser yn agoshau pan y dê€olir ellyll erledig- 
aeth o'r byd, ac y bydd i ysbryd cariad a theg- 
wch lenwi y ddaear; pan na ddrygant ac na 
ddystrywiant yn holl fynydd santeiddrwydd 
Duw; ond y bydd y ddaear wedi ei llenwi o 
wybodaeth yr Arglwydd, fel y mae y dyfroedd 
yn toi y môr”. Edr. Ohwiliad-lys.— Buck. 

GWEITHRED GODDEFIAD, ( Toleration 
Act,) ordinhad hygof William a Mari, er rhydd- 
hau deiliaid protestanaidd eu mawrhydi, yn ym- 
neillduo oddiwrth eglwys wladol Lloegr, oddiwrth 
gosbedigaethau deddfau arbenig, yn dirgymell 
unffurfiaeth, (oddigerth y Gweithredoedd Prawf- 
iadol,) ac yn caniatau goddefiad rhydd a hollol 
i bob math o ymneillduwyr, oddigerth y pabydd- 
ion, a gwadwyr y Drindod. 

Y rhagymdrodd a noda,—'“ Yn gymaint ag y 
diehon peth esmwythyd i gydwybodau tyner, yn 
yr ymarferiad o grefydd, fod yn fodd effeithiol i 
uno deiliaid protestanaidd eu mawrhydi mewn 
budd a serch, ordeinir fel y canlyn, sef— 

Dosb. II. “Na bydd nac i'r ordinhad a wnaeth- 
pwyd yr 22 o deyrnasiad Elizabeth, a gyfenwir 
“Gweithred er cadw deiliaid ei mawrhydi y 
frenines mewn ufydd-dod dyledus; na'r weith- 
red a wnawd yr ugeinfed flwyddyn o deyrnasiad 
yr unrhyw frenines, “er cyflawni amryw gang- 
henau o'r weithred flaenorol mewn modd rhwydd- 
ach a sicrach ;” na'r erthygl hwnw o'r weithred 
a wnawd yn y flwyddyn gyntaf o deyrnasiad y 
rhagddywededig frenines, a gyfenwir “ Gweith- 
red er unffurfiaeth Gweddi Gyffredin, &c. ;” trwy 
ba un y gofynir i bawb gyrchu i'w eglwys neu 
ei gapel plwyfol, dan boen cosbedigaeth trwy 
farnedigaethau yr eglwys; ac hefyd bod i bob 
troseddwr fforffetio deuddeg ceiniog am bob cyf- 
ryw drosedd; na'r ddeddf a wnaethpwyd yn y 
drydedd flwyddyn o deyrnasiad y diweddar 
frenin Iago, a gyfenwir “ Gweithred er darganfod 
a darostwng ymwrthodwyr pabaidd mewn modd 
mwy effeithiol; nac unrhyw gyfraith neu ordin- 
had o eiddo y deyrnas hon yn erbyn pabyddion, 
neu ymwrthodwyr pabaidd, gael eu deongli fel yn 
cyrhaeddyd unrhyw berson neu bersonau yn 
ymneillduo oddiwrth eglwys Loegr, a gymeront 
y llw o uwchafiaeth a ffyddlondeb i'r llywodr- 
aeth, ac a arwyddont y mynegiad yn erbyn pab- 
yddiaeth; pa lwon a mynegiad bydd ynadon 
heddwch dan rwymau i'w gweini i'r cyfryw 
bersonau ag a ddelont i gymeryd ac arwyddo yr 
unrhyw yn eisteddfodau cyffredinol y sir, neu y 
lle y byddo y cyfryw bersonau yn cyfaneddu, ac 
i gadw cof-lyfrau o'r unrhyw ; ac hefyd ni bydd 
i neb o'r rhagddywededig bersonau roddi, na 
thalu unrhyw wobr i unrhyw swyddog perthynol 
i'r llys, uwchlaw y swm o chwe' cheiniog am 
lyfru ei gymeriad o'r llwon, &c.; na mwy na 
chwe' cheiniog am lythyr hysbysrwydd o'r un- 
rhyw, 

Dosb. IV. Na bydd neb a gymero y rhag- 
ddywededig lwon, ac a wnelo ac a arwyddo y 


rhagddywededig fynegiad, fod yn agored ì neb 
o'r cosbedigaethau na'r dirwyau a grybwyllir 
mewn gweithred a wnaethpwyd yn y bymtheg- 
fed flwyddyn ar hugain o deyrnasiad y ddiwedd- 
ar frenines. Elizabeth, nac mewn gweithred a 
wnaethpwyd yn yr ailfed flwyddyn âr hugain o 
deyrnasiad Siarls yr ail, a gyfenwir, ““ Gweith- 
red er rhagflaenu a darostwng Cyfarfodydd 
terfysglyd ;” ac na bydd i neb o'r cyfryw berson- 
au gael eu herlyn mewn unrhyw lys eglwysig 
herwydd eu hanghydffurfiaeth âg Eglwys Loegr. 

Dosb. V. Dan amod, na byddo i unrhyw gyn- 
hulliad o bersonau, yn ymneillduo o Eglwys 
Loegr, gael ei gynal mewn unrhyw le o addoliad 
crefyddol â'r drysau wedi eu cloi, bario, na'u 
bolltio, dros unrhyw ysbaid o'r cyfryw gydgyn- 
hulliad; os amgen, na bydd i'r cyfryw berson 
dderbyn unrhyw fudd oddiwrth y gyfreith hon, 
ond y bydd yn agoredi holl gosbedigaethau a 
dirwyau yr holl gyfreithiau rhag-grybwylledig. 

Dosb. VI. Dan amod, na byddo dim a gyn- 
hwysir yma yn cael ei ddeongli er rhyddhau neb 
o'r rhag ddywededig bersonau oddiwrth dalu 
degwm, nac unrhyw ddyledswyddau plwyfol 
eraill; nac oddiwrth gael eu herlyn mewn un- 
rhyw lys eglwysig, neu wladol, am eu gomeddiad 
i wneuthur hyny. 

Dosb. VII. Os bydd i unrhyw berson yn ym- 
neillduo, &c., megys y rhagddywedwyd, gael o 
hyn allan ei ddewis yn brif, neu is-gwnstabl, 
parcatwr, arolygwr y tlodion, neu unrhyw swydd- 
og plwyfol neu gymharthol arall, a bod i'r cyf- 
ryw berson betruso cymeryd un o'r cyfryw 
swyddau arno, naill aio herwydd y llwon neu 
rywbeth arall gofynedig yn y gyfraith gyda 
golwg ar y cyfryw swydd, y dichon y cyfryw 
berson weini y cyfryw swydd trwy ddirprwy 
addas, yr hwn a gydsynio â'r cyfryw gyfreithiau 
yn ei le. 

Dosb. VIII. Na bydd unrhyw berson yn ym- 
neillduo oddiwrth Eglwys Loegr mewn urddau 
santaidd, neu urddau santaidd ffugiol, neu yn ffugio 
urddau saniaidd, mac unrhyw bregethwr, meu 
athraw unrhyw gynulleidfa o ymneillduwyr Pro- 
testanaidd, a wnelo ac a arwyddo y rhag-ddy- 
wededig fynegiad, ac a gymero y dywededig lwon 
yn eisteddfod gyffredinol neu chwarterol yr 
heddwch perthynol i'r sir, tref, neu ddosbarth 
ag y byddo y cyfryw berson yn byw ynddo, yr 
hwn lys a awdurdodir fel hyn i weini yrunrhyw; 
ac hefyd a amlygo ei gymeradwyaeth o, ac a 
arwyddo yr erthyglau crefydd crybwylledig mewn 
ordinhad a wnaethpwyd yn y drydedd flwyddyn 
ar ddeg o deyrnasiad y frenines Elizabeth, oddi- 
eithr y 94, 35, a'r 36 erthygl, a'r geiriau canlyn- 
ol yn yr ugeinfed erthygl; sef “Bod gan yr 
eglwys hawl i osod rheolau a defodau, ac awdur- 
dod mewn dadleuon crefydd,” yn rhydd oddiwrth 
yr holl gosbedigaethau a'r dirwyau crybwylledig 
mewn gweithredoedd rhag- flaenorol. 

Dosb. X. Sy'n datgan fod rhai protestaniaìd 
ymneillduedig yn pryderu bedyddio babanod ; 
ac yn trefnu yn mhellach fod ìi bob person mewn 
urddau santaidd ffugiol, &c., &c., a arwyddo yr 
erthyglau rhagddywededig, oddieithr y rhai 
eithredig blaenorol, yn nghyd â rhan o'r seith- 
fed erthygl ar hugain, o barth bedyddio babanod, 
ac a gymero y dywededig lwon, i fwynhau yr holl 


GWE 


469 


GWE 


freintiau a'r manteision ag y dichon unrhyw 
weinidog ymneillduedig arall eu mwynhau. 

Dosb. XI. Y bydd pob athraw neu bregethwr 
mewn urddau santaidd, neu urddau santaidd 
ffugiol, ag a fyddo yn weinidog, athraw, neu 
bregethwri gynulleidfa, aca gymero y llwon 
gofynedig, ac a arwyddo y rhagddywededig 
fynegiad, yn rhydd oddiwrth wasanaethu ar un- 
rhyw gwest, neu oddiwrth gael ei osod yn bar- 
catwr, arolygydd y tlodion, neu unrhyw swydd 
blwyfol, neu gymharthol arall, neu unrhyw 
swydd mewn cantref o unrhyw sir, neu ddosbarth 
neu gwmwd o blwyf, dinas, neu dref. 

Dosb. XII. Y dichon pob hedd-ynad, unrhyw 
bryd, geisio gan unrhyw berson a elo i unrhyw 
gyfarfod crefyddol, i wneuthur ac arwyddo y 
rhagddywededig fynegiad, ac hefyd y dywededig 
lwon; neu os bydd y cyfryw berson yn pryderu 
cymeryd llw y mynegiad o ffyddlondeb a gry- 
bwyllir isod ; ac yn achos gomeddiad, gofynir i'r 
cyfryw heddynad i garcharu y cyfryw berson, ac 
i nodi ei enw yn yr eisteddfod gyffredinol neu 
dri-misol nesaf, &c. 

Dosb. XIII. A ddatgan fod rhyw arall o ym- 

. neillduwyr yn pryderu cymeryd llw, ac yna yn 
trefnu fel y canlyn; sef bod i bob cyfryw berson 
wneuthur ac arwyddo y rhagddywededig fyneg- 
iad, ac hefyd y mynegiad o ffyddlondeb canlynol: 
sef “Myfi A. B., ydwyf yn diffuant addaw, ac 
yn difrifol ddatgan, yn ngwydd Duw a'r byd, y 
byddaf yn gywir a ffyddlon i'r Brenin William 
a'r Frenines Mari; ac yr wyf yn proffesu ac yn 
difrifol ddatgan fy mod o'm calon yn ffieiddio, 
casau, ac ymwrthod â'r athrawiaeth a'r gosodiad 
damniol hwnw, fel peth anfad a hereticaidd ag 
sydd yn dysgu y gall eu deiliaid, neu ryw rai 
eraill, ddiswyddo neu lofruddio y tywysogion a 
esgymunwyd neu a ddifuddiwyd gan y pab, neu 
unrhyw awdurdod o eiddo esgobaeth 4hufain ; 
ac yr wyf yn datgan nad oes ac na ddylai fod gan 
un tywysog, person, esgob, gwladwriaeth, na 
phenadur tramor, un gallu, llywodraeth, blaen- 
oriaeth, uwchafiaeth, nac awdurdod eglwysig 
nac ysbrydol o fewn y deyrnas hon;” ac efe a 
arwydda gyffes o'i gred Gristionogol yn y geir- 
iau: “Myfi, A. B., wyf yn proffesu ffydd yn 
Nuw y Tad, ac yn Iesu Grist, ei dragywyddol 
Fab, y gwir Dduw, ac yn yr Ysbryd Glan, un 
Duw, bendigedig yn oes oesoedd ; ac yr wyf yn 
addef ysgrythyrau santaidd yr Hen a'r Newydd 
Destament o ddwyfol ysbrydoliaeth ;”—a'r cyf- 
ryw fynegiadau ac arwyddiadau a gofrestrir yn 
yr eisteddfod dri misol gyffredinol, &c.; a phob 
cyfryw berson a ryddheir oddiwrth holl gosbed- 
igaethau a dirwyau yr holl ragddywededig osod- 
iadau, &c. 

Dosb. XVI. Dan amod, Bod yr holl ddeddfau 
a wnaethpwyd ac a ddarparwyd er mynychu 
dwyfol wasanaeth Br ddydd yr Arglwydd, a 
elwir yn gyffredin dydd Sul, o hyd mewn grym, 
ac i gael eu gosod mewn gweithrediad yn erbyn 
yr holl bersonau o droseddant y cyfryw gyf- 
reithiau, oddieithr bod y cyfryw bersonau yn 
dyfod i ryw gynulleidfa neu gymanfa o addoliad 
crefyddol yn cael ei chaniatau wrth y weithred 
hon. 

Dosb. XVII. Dan amod, Na byddo nac i'r 
weithred hon, nac unrhyw erthygl, dosbarth, na 


dim cynhwysedig ynddi gael ei estyn, na'i dde- 
ongli fel yn estynedig, er rhoddi unrhyw es- 
mwythyd, budd, na mantais i un pabydd nac 
ymwrthodiedydd pabydd pa bynag; nac i unrhyw 
berson a wado athrawiaeth y drindod fendigaid, 
mal y gosodir hi allan yn y rhagddywededig 
Erthyglau Crefydd. 

Dosb. XVIII. Dan amod, Na byddo i un- 
rhyw berson na phersonau, yn wirfoddol, maleis- 
us, neu ddiystyrllyd, ddyfod i unrhyw eglwys 
gadeiriol na phlwyfol, capel, nac unrhyw gynull- 
eidfa arall yn cael ei chaniatau wrth y weithred 
hon, gan derfysgu yr unrhyw, neu gamdrin un- 
rhyw bregethwr neu ddysgawdwr; y cyfryw 
berson neu bersonau ar brawf o hyny gerbron 
unrhyw heddynad, gan ddau neu ychwaneg o 
dystion, a rydd. ddau feichiau i'w rhwymo i ail 
wrandawiad dan ddirwy o 50 punt, ac ar fethiant 
o roddi y cyfryw feichiau, a fwrir i garchar i aros 
yno hyd yr eisteddfod gyffredinol neu drimisol 
nesaf; ac ar brawf o'r cyfryw drosedd yn y ddy- 
wededig eisteddfod gyffredinol neu drimisol, a 
dâl ddirwy o 20 punt at wasanaeth eu mawrhydi 
y brenin a'r frenines, eu hetifeddion a'u holaf- 
iaid. 

Dosb. XIX. Na byddi un gynulleidfa neu 
gymanfa er addoliad crefyddol, gael ei chaniatau 
trwy y weithred hon, nes bod lle cyfarfod y cyf- 
ryw gynhulliad wedi ei hysbysu naill ai i brelad 
yr esgobaeth, neu i brif ddeon yr archddeon- 
iaeth, neu i'r heddynadon yn yr eisteddfod gy- 
ffredinol neu drimisol berthynol i'r sir, dinas, 
neu y lle byddo y cyfryw gyfarfod yn cael ei 
gynal, a'i goflyfru yn llys y dywededig esgob 
neu brif ddeon yn neillduol, neu yn y cyfryw 
eisteddfod gyffredinol neu drimisol.  Coflyfrydd 
neu ysgrifenydd y cyfryw lys a fydd dan rwym- 
au i goflyfru yr unrhyw, ac i roddi ysgrif-hys- 
bysrwydd o hyny i unrhyw berson a'i ceisio; 
am,yr hon ni bydd i unrhyw swm uwchlaw chwe 
cheiniog gael ei gymeryd fel gwobr. 

Cynhygiodd Arglwydd Sidmouth, yn 1810, 
ddwyn ysgrif i mewn i dy yr Arglwyddi, yn 
cynyg rhyw welliant neu eglurhad ar y weithred 
enwog hon, er rhagflaenu camarferiadau; ond 
mewn gwirionedd, y dyben oedd rhagflaenu cy- 
nydd ymneillduaeth trwy bregethiad teithiol; 
ac i lyfetheirio ymdrechiadau y rhai hyny a 
ewyllysiant addysgu eu cymydogion. Lluaws 
mawr o ddeisebau o bob parth a gyflwynwyd yn 
erbyn yr ysgrif hon, fel pan y cafodd ei dwyn 
yn mlaen yn Mai, 1811, cafodd ei gwrthod, ar 
ol cryn ddadleuaeth. Gobeithir mai dyma y 
cynyg olaf a wneir byth er cwtogi Gweithred 
Goddefiad. 

GWEITHRED CYFARFODYDD ANG- 
HYFREITHLON, (Conventicle Act,) a wnaeth- 
pwyd yn 1604. Ordeiniai nad oedd ychwaneg 
na phump o bersonau uwchlaw un ar bymtheg 
oed, heblaw y teulu, i gydgyfarfod er cyflawni 
unrhyw addoliad teuluaidd na chymdeithasol. 
Y gosb am y trosedd cyntafo du y gweinyddwr 
ydoedd tri mis o garchar, neu bum punt o ddi- 
rwy; am yr ail, chwe mis o garchariad, neu ddeg 
punt o ddirwy; am y trydydd, alltudiaeth dros 
fywyd, neu gan punt o ddirwy. Yr oedd y rhai 
a ganiataent i gyfarfodydd gael eu cynal yn eu 
hysguboriau, aneddau, neu dai cylchynol, yn 


GWE 


456 


* 


GWE 


agored i'r uu dirwyau; ac yr oedd gwragedd 
priod a ddelid yn y cyfryw gyfarfodydd, i gael 
blwyddyn o garchar, oddieithr i'w gwyr dalu 
dwy bunt am eu rhyddad. Y gallu i osod y 
gyfraith hon mewn grym a ymddiriedwydi bob 
heddynad, yn bersonol ac ar ei ben ei hun ; a. 
gallai unrhyw berson o'r cyfryw swyddogion, ar 
lw unrhyw hysbyswyr, heb farn rheithwyr, gosbi 
y cyhuddedig fel yr oedd y weithred yn can- 
iatau. Mewn canlyniad i'r ddeddf hon, torwyd 
tai, atafaelwyd meddianau ac anifeiliaid, daliwyd 
personau, a llanwyd carcharau gwahanol sir- 
oedd â dynion na buont yn euoc o un trosedd 
gwaeth na chyd-ymgyfarfod i addoli Duw, ac i 
wrando eglurhad o'i air santaidd. 
GWEITHRED RHYDYCHAIN, NEU 
WEITHRED Y PUM MILLTIR, 1665, yn 
dirgymhell llw ar bob ymneillduwr, yn rhwymo 
na byddai iddo gynyg at unrhyw gyfnewidiad 
mewn gwlad nac eglwys; ac yn darparu na 
byddaiineb gweinidogion a wrthodent ei gy- 
meryd ddyfod o fewn pum milltir i unrhyw ddi- 
nas na bwrdeisdref, (oddigerth wrth groesi y 
ffordd,) nae ychwaith o fewn pum milltir i un 
plwyf, tref, neu le y buont, er gweithred yr 
Ebargofiad, yn cyfaneddu ynddo, fel periglor- 
iaid, ficeriaid, neu lithwyr, dan ddirwy o ddeu- 
gain punt, a chael eu hanalluogi i gadw unrhyw 
athrofa, nac i gymeryd cytywyr i'w haddysgu. 

GWEITHRED UNFFURFIAETH. Ynl. 
Gweithred a wnaethpwyd yn amser y frenhines 
Elisabeth, yn sefydlu y grefydd brotestanaidd 
yn grefydd teyrnas Lloegr, ac yn rhwymo ei holl 
ddeiliaid i fod yn brotestaniaid, gan eu gorfodi 
i ddefnyddio y liturgi, &c., yn y cyfryw drefn a 
ffurf ag a ragnodwyd yn llyfr y Weddi Gyffredin, 
gan ymwrthod â phob trefn a ffurf arall, dan 
boen y cosbedigaethau gerwinaf. Felly, megys 
y mae rhai yn priodol sylwi, wrth ymwrthod âg 
anghrist pabaidd Rhufain, rhoddwyd cyfreithiol 
hanfodaeth i anghrist protestanaidd Lloegr. Nid 
dichonadwy oedd bod dim mwy anoddefus, a 
mwy gwrthwynebol i ysbryd Cristionogaeth, ac 
i iawnderau naturiol dynolryw. 2. Deddf a sef- 
ydlwyd yn nheyrnasiad Siarls II., yn gofyn i 
holl weinidogion crefydd yn Lloegr i ddatgan eu 
cydsyniad diragrith â'r oll a'r cwbl cynhwysedig 
yn Llyfr y Weddi Gyffredin. Derbyniodd y 
weithred hon y cydsyniad brenhinol, Mai 11, 
1662, ac ar ddydd gwyl Bartholomew canlynol, 
Awst 22, cafodd ei rhoddi mewn grym yn mwr- 
iad allan o'u bywioliaethau fwy na dwy fil o wei- 
nidogion, y rhai ni fynent anurddo eu cydwy- 
bodau (rwy arwyddo eu cydsyniad âg amrywiol 
bethau a ystyrient hwy yn gwbl groesi air Duw. 
Y prif weithredydd yn nghaffaeliad y weithred 
hon oedd Archesgob Sheldon, yr hwn trwy offer- 
ynoliaeth Archesgob Laud, a enillodd hon, yn 
nghyd ag amrywiol fesurau gerwin ac anghyf- 
iawn eraill.— Buch. 

GWEITHREDOEDD, effeithiau gallu ; y rhif 
luosog o gweithred. 

GWEITHREDOEDD YR APOSTOLION. 
drych Actau. 

GWEITHREDOEDD DA, cyflawniadau cy- 
tunol â gwirionedd, uniondeb, ac addasrwydd 
pethau; gan nad pa un ai naturiol, gwladol, per- 
fhynasol, moesol, neu grefyddol fyddont, 


I gyfansoddi gweithred yn dda, y mae yn 
angenrheidiol ei bod, yn l. Yn dda ynddi ei 
hun; sef yn cydsefyll â'r gwirionedd, neu gywir 
ansawdd pethau, Ioan iii. 21. 2. Yn dda o ran 
ei thuedd; hyny yw, yn tueddu i fuddioli a lles- 
au ei gwrthrychau a'i chyflawnydd, Tit.iii. 8. 
3. Yn dda yn yr egwyddor o'r hon y byddo yn 
tarddu; sef “ Calon bur, cydwybod dda, a ffydd 
ddiragrith,” I Tim.i. 5. 4. Yn dda gyda golwg 
ar y dyben er yr hwn y byddo yn cael ei 
gwneuthur; sef gogoniant Duw yn flaenaf, a'n 
lles ein hunain ac eraill yn ganlynol, 1 Cor. x. 
al Duc. 2 - 

Yn mherthynas i'r angenrheidrwydd o_ weith- 
redoedd da, gellir sylwi, nad ydynt yn angen- 
rheidiol, yn 1, Fel defnydd neu sylfaen cyfiawn- 
had personol dyn gyda Duw, Gal. iii. 16.—Edr. 
Cyfiawnhad. _ 2. Nac ychwaith i'w addasu a'i 
gymhwyso i ddyfod at Grist, nac i'w dderbyn er 
ei iechydwriaeth, Esa. xlv. 22; Ioan vi. o 
Act. xvi. 30, 31. 3. Nac eto er rhoddi hawl 
iddo yn ngwynfyd y nef, Rhuf. vi. 23. Ond er 
hyn oll y maent yn anhebgorol angenrheidiol, 
yn 1. Erprofi gwirionedd ein cyfnewidiad, Math. 
vii. 17, 18; Iago ii. 17. 2. Er rhyngu bodd 
Duw, a'i ogoneddu, Phil.i. 11; 1 Thes. iv. l. 
3. Er anrhydeddu crefydd, Tit. ii. 10. 4. Er 
gostegu cableddau erlidwyr a gwatworwyr cref- 
ydd a chrefyddwyr, 1 Pedr ii. 15; iii. 16. 5. 
Er enill annuwiolion i fod yn grefyddol, Math. 
v. 16; 1 Pedriii. 1,2. 6. Er buddioli a llesau 
dynion, Tit. iii. 8. 7. Er tawelwch cydwybod, 
2 Cor.i. 12, 8. Er ein haddasu i'r nef, Rhuf. 
ii. 7; Heb, xii. 14; Dat. xxi. 27; xxii. 14, 15. 

GWEITHREDOEDD DUW, effeithiau ei 
allu, yn gyffredinol a neillduol, mewn creadig- 
aeth, rhagluniaeth, prynedigaeth, a gwyrthiau, 
Ps. cxlv. 10; Ioan ix. 3. 

Yn mherthynas i weithredoedd Duw, gellir 
sylwi eu bod, yn 1. Yn lluosog, Ps. civ. 24. 2, 
Yn fawrion, Ps. xi. 2; Act.ii. 11, 8. Yn rhy- 
feddol, Ps. xcviii. 1. 4. Yn anghymharol neu 
ddigyffelyb, Ps. lxxxvi. 8.5. Yn ddoeth, Ps. 


cìv. 24. 6. Yn gyfiawn, santaidd, a da, Dan. 
ix. 14; Ps. cxlv. 17; Gen. i. 31; Marc vii. 
97. Herwydd hyn dylid sylwi arnynt, eu hys- 


tyried, eu mynegu, eu cofio, siarad am danynt, 
ac ymddyddan yn eu cylch, Ps. lxvi. 5; Preg. 
vii. 13; Ps.lxxvii. 1l, 12; cv. l._ Yr anog- 
aethau cymhelliadoli wneuthur hyn ydynt, yn 
1. Gorchymyn Duw, Ps.ix. 11.2. Esamplau 
y doeth a'r da yn mhob oes a gwlad, 3. Ein 
bod wedi ein cynhysgaeddu â galluoedd, a_ chyf- 
leusderau addas a lluosog at y gwaith. 4. Mai 
hon yw un o'r ffyrdd sydd genym i ogoneddu a 
rhyngu bodd Duw. 5. Ei fod yn waith hyfryd. 
6. Ei fod yn orchwyl buddiol a manteisiol iawn. 
Hon yw y ffordd i gynhyddu mewn gwybodaeth 
o Dduw, tebygolrwydd iddo, âc addasrwydd i'w 
dragywyddol fwynhau. 
GWEITHREDOEDD Y DDEDDF, naill ai 
y gweithredoedd y mae'r ddeddf yn eu gofyn ac 
yn eu cymeradwyo, neu y rhai a gyflawnir gyda 
golwg i gael bywyd tragywyddol trwyddynt, 
Gal.iii. 10. Edr. Cyfiawnhad, 
GWEITHREDOEDD, neu ACTAU Y 
SEINTIAU, enw cyffredin hanesion casgliadol 
merthyron a seintiau eglwys Groeg a_ Rhufain ; 


GWI 4 


7 GWI 


yn neillduol eiddo Ioan Bolard, Siesiwit, o Ant- 
werp, yn 1643, yr hon a helaethwyd hyd y 
flwyddyn 1794, gan eraill, ar ol ci farwolaeth 
ef; ond sydd eto yn anorphenedig, er ei bod yn 
cynwys 59 cyfrol unplyg. Y mae hon mewn 
parch mawr yn mhlith y pabyddion, er mai cy- 
mysgfa ryfedd o wir a chelwydd, coelgrefydd a 
ffug-chwedlau ydyw. 

GWENER Y CROGLITH, y Gwener cyn y 
Pasg, yr hwn a elwir felly oddiwrth y llith, neu 
y wers, apwyntiedig i'w darllen arno yn eglwysi 
yr esgobyddion pabaidd a phrotestanaidd. Y 
Saeson a'i galwant Good Friday, ysgatfydd, 
oddiwrth effeithiau daionus marwolaeth Crist ; 
a'r Saesoniaid, Zong Friday, tebygol, oddiwrth 
hirder y gwasanaeth crefyddol cyflawnedig arno. 
Y protestaniaid ar y cyfandir a'i hystyriant yn 
brif wyl y flwyddyn; ond y pabyddion, er syn- 
dod, a'i cadwant yn unig yn haner gwyl. 

GW ENWISG, crys, neu arwisg o liain gwyn, 
a wisgir gan weinidogion esgobyddol Lloegr, &c., 
wrth ddarllen y gwasanaeth. Gelwir ef hefyd 
yn offeren-grys.. Nid yw y Testament Newydd 
yn crybwyll am wisgoedd gweinidogaethol duon 
na gwynion, perthynol i athrawon yr efengyl. 

GWELEDIGAETH, (gweledig,) darluniad 
goruwchnaturiol o ryw wrthrych, yn cael ei roddi 
i ryw berson ar ddihun, yn debyg i ymddangos- 
iad gwyneb mewn drych. Hon ydoedd un o'r 
ffyrdd y byddai Duw trwyddynt yn datguddio 
ei ewyllys i'r proffwydi gynt, Esa. i. 1; xxi. 2. 
Gelwir breuddwyd yn weledigaeth nos, i'r dyben 
i'w wahaniaethu oddiwrth weledigaeth yn briod- 
ol, Gen. xlvi. 2; Job xxxiii. 15. 

GWELEDYDD, (gweled, ) enw a roddid cyn 
amser Samuel, ar broffwyd; yn dynodi, ysgaf- 
fydd, ragoriaeth ei wybodaeth ar ddynion yn 
gyffredin; ac hefyd, ei fod yn cael gweledig- 
aethau, l Sam. ix. 9. 

GWIN, Heb. j», ian; Gr. owoc; Llad. 
vimum; yn briodol a ddynoda wlybwr a_ wneir o 
sudd grawn gwinwydd; yn gyffelybiaethol, cy- 
suron iechydwriaeth, neu ddigofaint Duw, Esa. 
ly. 1; Jer. xxv. 15; yn sacramentaidd, gwaed 
Crist, Marc xiv. 25. 

GWINLLAN, (gwin-llan,) llanerch gauedig 
er planu, frin, a meithrin gwinwydd; o sudd 
grawn y rhai y gwneir gwin. Í'r gwinllanoedd 
dwyreiniol yr oedd tyrau, gwinwryfoedd, a llu- 
estai, yn gystal a gwinwydd ac amgloddiau, Esa. 
i. 8; v. 1, 2.. Dengys hyn mai yn y winllan yr 
oeddid yn gwasgu y sudd o'r grawn, os nad yn 
gwneuthur ac yn cadw y gwin. 
sicrhant mai allan yr oedd trulliau neu wingell- 
oedd y dwyreinwyr. Nid annhebygol nad y twr 
oedd yr ystordy yn yr hwn y cedwid y gwin, yn 
gystal a'r ddysgwylfa, ar yr hon y safai y gwyl- 
iedyddion, rhag i ysbeilwyr ddyfod i ddifrodi y 
winllan ac i gymeryd ymaith y cynyrch oedd 
ynddi. Dichon mai gwindy oedd y lluest (cot- 
£1ge,) oedd yn nghanol y winllan; yn yr hwn 
nid yn unig y cyfaneddai y ceidwaid, ond hefyd 
yr eisteddai yr ymwelwyr i gyfranogi o'r gwin 
a'r grawn, pan y deuent i'r winllan. At hwn, 
tebygol, y cyfeiria Solomon, Can, ii. 3, 4. Y 
gwingafnau oeddynt ddwbl, wedi eu hadeiladu 
o feini, a'u gorchuddio â simwnt, neu eu naddu 
mewn craig. Yr oeddynt yn amrywìol droed- 


Haneswyr a: 


feddi o led a dyfnder, mewn cyfartalwch i faint- 
ioli y winllan, a helaethrwydd ei chynyrch.. I'r 
uwchaf y teflid y grawn; y rhai a sethrid ynddo 
gan ddynion, tra y llifai eu sudd (rwy raddell, 
yr hon oedd yn eiochr, i'r isaf. Yr oedd sathru 
y gwinwryfoedd yn orchwyl llafurus a llychwin- 
og, Esa. lxiii. 2, 3; ond eto ystyrid ef yn or- 
chwyl hyfryd; a chyflawnid ef dan ganu, bloedd- 
io, a llamu, neu neidio, Esa. xvi. 9, 10; Jer, 
xlviii 32, 33. 

Cyffelybir eglwys Dduw i winllan, ynl. Her- 
wydd ei bod wedi ei neillduo, a'i chau allan yn 
weithredol o faes eang y byd, i ddybenion sant- 
aidd a neillduedig, Esa. xliii. 21 ; Ioan xv, 16; 
2 Cor. vi. 17, 18... 2. Herwydd ei bod yn cynwys 
lluosogrwydd o blanhigion, wedi eu trawsblanu, 
y rhai ydynt ddeiliaid triniaethau neillduol, er 
eu ffrwythlonrwydd, Esa. v. 2,7. 3. Herwydd 
ei bod yn eiddo neillduol i Dduw, yn werthfawr 
yn ei olwg, ac yn wrthrych ei neillduol ofal a'i 
sylw, Esa. xxvii. 2,3. 4. Herwydd ei bod wedi 
ei hymddiried i ofal, a than arolygiad arbenig yr 
Arglwydd Iesu Grist, fel gwinllanydd; yr hwn 
sydd yn gofalu am dani, yn ei llywodraethu a'i 
hamddiffyn, yn ngweinidogaeth rhagluniaeth a 
gras, Luc xiii. 6—9. 5. Herwydd fod ynddi 
lawer o waith, a bod ynddi lawer o ddwylaw yn 
llafurio, Math. xx. 1—8. 6. Herwydd ei lles 
a'i defnyddioldeb cyffredinol a neillduol, os bydd 
yn ffrwythlon, Can. vii. 8, 9, 12, 13. 7. Her- 
wydd ei bod yn lle o lawenydd neu alar, yn ol 
fel y byddo helaethrwydd neu ddiffygolrwydd 
ei chynyrch a'i ffrwyth, Esa. xvi. 9, 10; Jer. 
xlviii. 32, 39. 8. Herwydd ei rhagorol hardd- 
wch, pan y byddo yn blodeuo ac yn dwyn 
ffrwyth, xiv. 6. 

GWINLLANYDD, (gwinllan,) _ arolygydd, 
llafurwr, neu driniwr gwinllan. Un o enwau 
lluosog yr Avglwydd Iesu Grist, Luc xiii. 7. 

GWINWYDDEN, (gwin-gwydd,) yn briodol, 
y pren, o sudd grawn yr hwn y gwneir gwin; 
yn gymhariaethol, Crist a'i eglwys, Ioan xv. 1; 
Ps.lxxx. 8—16; Hos.x.1. 

Gelwir yr Arglwydd Iesu Grist yn winwydd- 
en, ysgatfydd, yn l. I ddynodi gwaeledd ei 
ymddangosiad allanol pan ar y ddaear, Esa. liii. 
2, 3. 2. Amledd, cynydd, ac amrywiaeth 
graddau y canghenau sydd yn tyfu arno, Esa. 
liii. J0—12. 3. Y cyflawnder annherfynol o 
nôdd sydd ynddo i'w gyfranu i'r canghenau, er 
eu cynydd a'u ffrwythlondeb mewn pob gras a 
rhinwedd ysbrydol, Col.i. 19; ii. 9, 10; Ioan i. 
14,16. 4- Y cyflawnder diderfyn o ffrwythau 
sydd arno er diwallu angen, lloni a chysuro 
pawb a gyfranogant o honynt, Ioan xii. 24; 
Dat. xxii. 2. ; a 

Y mae yr eglwys yn cael ei galw yn winwydd- 
en, yn 1. Herwydd gwaeledd ei hymddangosiad 
allanol yn aml, Can. i. 5,6; Esa.liv.11. 2, 
Herwydd ebrwydd-deb ei chynydd, a helaeth- 
rwydd ei ffrwythlonrwydd, Ps. lxxx. 8—10. a, 
Herwydd ei bod yn sefyll mewn angen beunydd - 
iol am driniaeth a gofal: y gwinllanydd, Esa, 
xxvii. 3; Ioan xv.1, 2. 4. Herwydd ei han- 
alluogrwydd i ymgynal heb bwyso ar Grist, Ps, 
cxxiv.1—8. 5. Herwydd ei defnyddioldeb a'i 
lles pan fyddo yn dwyn ffrwyth, Hos. xiv. 5—7, 
6. Herwydd ei haflesiant a'i hollol annefnydd- 


GWI 


458 


ioldeb, os na fydd yn ffrwytho, Ezec. xv. 2—9. 
GWIRIONEDD, (gwirion,) cydgordiad me- 
ddyliau, teimladau, geiriau, ymddygiadau, a 
gweithredoedd, â natur pethau; meu iawn- 
feddwl, iawn-deimlo, iawn-ddywedyd, iawn- 
wneuthur, ac iawn-ymddwyn. Fel hyn gellir 
dywedyd ein bod yn gwybod y gwirionedd, pan 
yn iawn-synied; yn meddu y gwirionedd pan yn 
iawn-deimlo; yn adrodd y gwirionedd pan yn 
iawn-ddywedyd; ac yn gwneuthur y gwirionedd 
pan yn iawn-wneuthur âc yn iawn-ymddwyn. 

Y mae tri math owirionedd, yn 1. Gwirionedd 
datguddiedig. Wrth hwn y meddylir gair Duw, 
neu yr efengyl. Hwn oedd yn ngolwg Crist 
pan ddywedai, “ Chwi a gewch wybod y gwir- 
ionedd, a'r gwirionedd a'ch rhyddha chwi;” a 
thrachefn, “ Efe (yr Ysbryd Glan) a'ch tywys 
i'r holl wirionedd,” (&c wacav Tnv0&av, ) ac nid 
i bob gwirionedd. Gelwir gair Duw mewn modd 
pwysig, y gwî»ionedd, am ei fod mewn hollol gy- 
sondeb â'r pethau y mae yn eu darlunio, ac hefyd, 
âg ef ei hun ; yr hyn ydynt briodoliaethau gwa- 
haniaethol gwirionedd. 2. Gwirionedd sylwedd- 
ol. Crist yw hwn. “' Myfi,” eb efe, yw y ffordd, 
y gwirionedd, a'r bywyd.” Gall pob gwas 
ffyddlon i Grist ddywedyd, Myfi wyf yn dangos 
y ffordd, yn pregethu y gwirionedd, ac yn cy- 
hoeddi y bywyd; ond cabledd fuasai i neb ond ei 
hun ryfygu dywedyd, “Myfi yw y ffordd, y gwir- 
ionedd, a'r bywyd.” Y gwirionedd yw mewn 
cyferbyniad i'r cysgodau. Y wir arch, y wir 
noddfa, y gwir fana, y gwir offeiriad, y wir allor, 
a'r gwir aberth. Y sylwedd ei hun ydyw; a'r 
neb a'i caffo sydd yn cael sylwedd—yn cael 
bywyd, ac yn meddianu ewyìlys da gan yr 
Arglwydd. 38. Gwirionedd meddianol. _ Wrth 
hwn y meddylir gwir grefydd. Hwn oedd yn 
ngolwg Paul pan y dywedai, “ Dynion o feddwl 
llygredig, heb fod y gwirionedd ganddynt.” Ym- 
ddengys y cyfenwad hwn yn addas iawn i wir 
grefydd, pan ystyriom yn mha bethau y mae yn 
gynhwysedig; sef mewn iawn feddwl, iawn 
deimlo, iawn ddywedyd, ac iawn ymddwyn. Y 
mae a fyno gwir grefydd bron â phobpeth; â 
Duw, Crist, pechod, y byd yn ei bethau a'i drig- 
olion, &c. Yn ei pherthynas â phob peth nid 
yw amgen yr hyn a ddywedwyd, Edr. Gweith- 
redoedd da, Cywirdeb. 

GWISG, Gr. Eo0;jc; unrhyw orchudd neu 
ddilledyn â'r hwn yr ymwisgir, er mwyn gwedd- 
eidd-dra, harddwch, cynhesrwydd, neu ddyogel- 
wch rhac oerfel neu. wres. 

Nid oedd angen dillad ar ddyn hyd nes i gy- 
wilydd a llesgedd ei feddianu trwy bechod, Gen, 
iii. 7. Herwydd hyn, gelwir gwisgoedd yn Heb. 
Bigdi, oddiwrth .Beged, (anffyddlondeb;) am eu 
bod yn dystiolaeth barhaus o anffyddlondeb dyn 
i Dduw.—Bustorff. Lesicon. Gwisgoedd yr 
Hebreaid a gynhwysent gochl neu bais, a man- 
tell; y flaenaf o liain, a llewis hirion iddi, wedi 
ei gwau yn gyffredin yn un darn, yr hon oedd 
y wisg isaf; a'r olaf o wlan, heb lewis, yr hon 
oedd yr uwchaf. Y ddau ddilledyn hyn a wnaent 
i fyny yr hyn a elwid pâr o ddillad, 2 Bren. v. 
5. Yr oedd y bais, neu y gochl yn llaes hyd y 
fraed ; ac hefyd yn rhydd a helaeth, yn gyffelyb 
i ŵn nos, neu foreu-wn, gyda ni. Y mae hyn 
yn dangos yr angenrheidrwydd a'r defnyddiol- 


— 


GWR 


deb o wregysau i'r dwyreinwyr; gan fod y fath 
wisgoedd llaesion a rhyddion yn anhylaw i ger- 
dded a gweithio ynddynt, heb eu cwtogia'u 
crebychu. Y mae yr un ystyriaeth hefyd yn 
dangos mor hawdd oedd cymeryd gwisg un oddi- 
arno; ac nad oedd angen i'r gwneuthurwr fesur 
y gwisgwr er gwneyd y wisg yn gyfaddas iddo ; 
yr hyn sydd yn cynwys rheswm dros waith 
y cyfoethogion yn cadw arddigonedd o ddillad 
parod wrth law bob amser, Gen. xxxix. 12; xlv. 
22; Barn, xiv. 12, 13; 2. Bren. v. 5. 

Dosbarthir gwisgoedd yn yr ysgrythyrau i 
santaidd a_ chyffredin; gwychion a_ gwael. 
Gwisgoedd santaidd oedd y rhai a wisgid gan yr 
offeiriaid a'r Lefiaid wrth weini mewn pethau 
santaidd; gwisgoedd cyffredin oedd y rhai a 
wisgent hwy ar amserau eraill, ac yr oedd dyn- 
ion eraill yn eu gwisgo yn wastadol. Nid oes 
wisgoedd sanfaidd dan y Testament Newydd. 
Y rhai a ffugir eu bod felly ydynt arwyddion 
ymadawiad oddiwrth y symlrwydd sydd yn 
Nghrist, ac o rifedi nodau y bwystfil. Gwisg- 
oedd gwychion a wisgir gan fawrion y byd; a'r 
gwaelion mewn cymhariaeth iddynt yw eiddo y 
tlodion a'r cyffredin bobl, Iago ii. 2. 

'“ Gwisgoedd iechydwriaeth,” ydynt rinwedd- 
au y cymeriad a'r fuchedd Gristionogol, neu 
santeiddrwydd calon a bywyd; a “mantell cyf- 
iawnder,” yw rhinwedd ufydd-dod a dyoddefaint 
Crist, wedi ei gyfrif i'r pechadur crediniol gan 
Dduw, a'i dderbyn ganddo trwy ffydd, er cyf- 
iawnhad ei berson ger bron Duw, fel barnydd, 
Esa, lxi. 10; Col.iii. 12—14; Phil, iii. 9, Y 
rhai hyn hefyd a olygir wrth ““y wisg briodas, 
a'r wisg oreu,” Math. xxii. l1; Luc xv. 22. 

“Gwisgo am danom yr Arglwydd Iesu Grist,” 
yw ei ddefnyddio yn ei holl swyddau a'i enwau, 
er ein iechydwriaeth; ei arddel yn gyhoeddus 
yn ngwydd dynion; ac ymdebygoli iddo, neu ei 
efelychu can belled ag y mae hyny yn alluadwy 
ini, Gal. iii. 29; Col.iii. 18, 14. 

" GWLEDD, yn briodol a arwydda gyfeddach, 
neu bryd o ymborth ardderchog a chostfawr, yn 
cael ei wneuthur ar achosion ac i ddybenion ar- 
benig; yn yr hon y mae y gwahoddedigon yn 
cydgyfranogi â'r gwneuthurwr mewn llawenydd, 
o'r arlwydau darparedig. Yn ysbrydol a 
chymhariaethol, arlwydau neu fendithion yr 
efengyl, y rhai a ddarparodd Arglwydd y llu- 
oedd yn ei eglwys, i'r holl bobloedd, Esa. xxv. 
6. Darparydd y wledd hon yw Duw; ei llyw- 
odraethwr yw Crist; y gwesty yw yr cglwys; y 
bwrdd yw y weinidogaeth ; yr heilynwyr (t0aii- 
ers) yw gweinidogion yr efengyl; y danteithion 
yw cariad Crist, maddeuant pechod, heddwch 
cydwybod, &c.; y gwahoddedigion yw yr holl 
genhedloedd; y cyfranogwyr yw y ffyddloniaid ; 
y pryd yw amser yr efengyl; a'r dybenion yw 
gogoniant Duw, a dedwyddwch dynion. 

GWRIOGAETH, (gwr,) ymostyngiad, gwas- 
anaeth, ufydd-dod, a pharch dyledus ilywydd 
neu frenin. 

GWRTHDYSTWYR, (Protestants,) enw a 
roddwyd ar y cyntaf i'r Lutheriaid, herwydd 
iddynt, yn 1528, wrthdystio yn erbyn ordinhad 
yr ymerawdwr Siarls V, a chymanfa Spires ; gan 
apelio at gymanfa gyffredinol, Y Calfiniaid hefyd 
â gawsant yr un enw; ac yn awr y mae yn gyf- 


”- 


GWR 


459 


GWR 


enwad cyffredinol yr holl eglwysi diwygiedig. 
““Y Beibl, a'r Beibl yn unig yw (yn hytrach a ddy- 
lai fod) crefydd y protestaniaid.” CAllingworth's 
Religion of Protestanis.. Edr. Diwygiad. 

GWRTHDDADL, gwrth-ddadl,) anhawster 
yn cael ei godi yn erbyn rhyw osodiad. Gwel 
Dadl. 


GWRTHFEDYDDWYR, y rhai a wrthwyn- 
ebant yr arferiad o fedyddio, naill ai mewn rhan 
neu ynte yn hollol. Yn mhlith y blaenaf gellir 
rhestru y rhai a ystyriant yr ordinhad o fedydd 
yn unig fel ordinhad broselytaidd, ac i'w gweini 
ar ddychweledigion oddiwrth ryw grefydd arall 
at Gristionogaeth. Yn mhlith yr olaf gellir 
rhestru pawb a ystyriant fedydd yn ordinhad 
ddiddymedig, fel y gwna yr holl Gyfeillion. Edr. 
Cyfeillion. 

GWRTHODEDIGAETH, (gwrthodedig, )ang- 
hymeradwyaeth o bersonau, egwyddorion,gweith- 
redoedd, neu bethau, herwydd rhyw ddiffyg 
sylweddol, neu dybiawl a fyddo ynddynt. 

Mai yn yr ystyr hyn, yr arferir y geiriau 
gwrthod a gwrthodedig yn yr ysgrythyrau sant- 
aidd, yn eu perthynas â dynion, sydd eglur oddi- 
wrth y lleoedd canlynol, Jer. vi. 30; Rhuf. i. 26, 
2S20 9 Gor xn o; G2 im ul Sy Tit. 
16. Saes. 

Ymddengys gan hyny mai gwrthwyneb cymer- 
adwyaeth yw gwrthodedigaeth y Beibl, ac nid 
gwrthwyneb etholedigaeth gras; a bod pawb a 
ewyllysiant ei chysylltu, (sef gwrthodedigaeth,) 
âg etholedigaeth Duw, (cofleidwyr neu wrthod- 
wyr y gangen hono o athrawiaeth crefydd a fydd- 
ont,) yn gwneuthur cam eglur â gair Duw. Y 
mae y Beibl yn dangos yn eglur fod yr achos o 
etholedigaeth gras yn Nuw, ac nid yn ei ddeil- 
iaid; a bod yr achos o wrthodedigaeth Duw, 
(edrych yr ysgrythyrau cyfeiriedig uchod,) yn y 
personau gwrthodedig, ac nid yn ewyllys pen- 
arglwyddiaethol y Goruchaf. Gwel Ztholedig- 
aeth. Etholodd Duw bawb a gedwir, am mai 
felly y rhyngodd bodd yn ei olwg, ac nid herwydd 
un rhinwedd a ragwelodd a fyddai ynddynt: ond 
y mae yn gwrthod pawb y mae yn wrthod, her- 
wydd eu drygioni egwyddorol neu weithredol. 
Gweithred o'i ewyllys da penarglwyddiaethol, 
heb un haeddiant na theilyngdod yn ei deiliaid, 
oedd un ; ond gweithreda o'i gyfiawnder llywyddol, 
ac nid o'i benarglwyddiaeth, yw y llall. Y mae 
yn eglur gan hyny mai y gwrthwyneb i adael 
ac nid i wrthod, yw etholedigaeth i fywyd; ac 
hyd oni ellir dangos fod y Goruchaf tan rwymau 
i gyfranu ei rad ffafrau yn gyfartali bawb o hil 


Adda syrthiedig, neu mewn geiriau eraill, i beidio- 


gwneuthur unrhyw wahaniaeth rhyngddynt â'u 
gilydd ; ïe, hyd oni phrofer mai ar ddynol-ragor- 
iaethau, ac nid ar ewyllys da Duw y mae ethol- 
edigaeth i fywyd wedi ei sylfaenu; oferwaith 
hollol fydd dadleu yn ei herbyn, ac ymosod arni 
oddiar fryn dychymygol gwrthodedigaeth anam- 
odol, a phenarglwyddiaethol.. Y neb a chwen- 
ycho weled gwrthodedigaeth ddiamodol, yn 
nghyd â gwrthddadleuon Whitby a Fletcher i 
etholedigaeth ddiamodol, yn cael eu trin mewn 
modd dichwith a chynil, darllened yn ystyriol a 
diduedd draethawd rhagorol y diweddar enwog 
Dr. Edward Williams, o Rotherham, ar “ Union- 
deby Llywodraeth Ddwyfol, a Phenarglwydd- 


iaeth Dwyfol ras;” ac ond odid caiff foddlon- 
rwydd. 

GWRTH-BABAU, enw a gymhwysir at y 
personau a honent eu hunain yn Babau, mewn 
gwrthwynebiad i'r un a eisteddai ar y pryd yn 
y gadair esgobawl yn Rhufain. Pleidid hwynt 
yn gyffredin gan genhedloedd cyfain ; ac nid oedd 
y gwrthryfel amgen ymdrech gwladwriaethol 
gwahanol deyrnasoedd, i sefydlu Pab mewn 
gwrthwynebiad i Bab sefydledig rhyw deyrnas- 
oedd eraill. Nid oedd y cyfryw ymrysonau un 
amser er lleihau y gred yn anffaeledigrwydd a 
santeiddrwydd y Pab, er siglo yr eglwys Babaidd 
hyd at ei sylfeini; ac felly, er palmantu y ffordd i 
ddiwygiad. Y diweddafo honynt oedd Amadaeus 
VIII. Dug Savoy, yr hwn a etholwyd yn Bab 
gan Gymanfa Basle yn 1439, mewn gwrthwyn- 
iad ìi Eugene IV. a Nicholas V.; eithr a roddodd 
i fynu ei honiad enwol yn 1449 yn ffafr yr olaf. 

GWRTHGILIAD, (gwrth-ciliad,) y cyflwr, neu 
y weithred o ymadael â Duw, ei waith, ei achos, 
a'i bobl, mewn rhan, neu yn hollol. 

Yn mherthynas ì ansawdd y pechod mawr a 
ffiaidd hwn gellir sylwi, Ei fod i'w ystyried yn 
gynulliadol neu bersonol; yn gyhoeddus neu 
anghyoedd; yn hollol neu ranol; ac yn amserol 
neu benderfynol. 

Gwrthgiliad cynulliadol, neu gasgliadol, yw 
gwrthgiliad gwlad, cenedl, neu eglwys oddi- 
wrth yr Arglwydd; ond gwrthgiliad personol 
yw gwrthgiliad person unigol, Dat. ii. 4; Heb. 
x. 98, 39. Gwrthgiliad cyhoeddus yw gwrth- 
giliad amlwg yn ngolwg eraill; ond gwrth- 
giliad angâyovedd yw gwrthgiliad dirgelaidd an- 
amlwg, oddigerth i'r Arglwydd, ac i'w ddeiliaid 
yn unig, Hos. xi. 12. Gwrthgiliad Aollol yw 
gwrthgiliad cyflawn a thrwyadl ; ond gwrthgiliad 
rhanol yw gwrthgiliad mewn rhan yn unig, ac 
heb fod yn gyfan-gwbl. Gwrthgiliad amserol 
yw yr hwn sydd dros dymhor terfynol, hir neu 
fyr; ond gwrthgiliad penderfynol yw gwrthgiliad 
parhaus ac azfeddyginiaethol. 

Yn mhlith prif achosion gwrthgiliad gellir 
enwi y rhai canlynol:—Yn 1. Diffyg cywirdeb, 
neu ddiragrithrwydd, Ps. lxxviii. 37. 2. Diffyg 
parch i Dduw, a chariad ato, Jer. xxxii. 40; 1 
Cor. xiii. 8. 3. Traserch at bethau bydol, a 
gofal anghymedrol am danynt, Math. xiii. 23; 
I Tim. vi. 10.4. Anghrediniaeth, Heb. iii. 12, 
5. Ofn dyn, yr hwn sydd yn dwyn magl, Diar. 
xxix. 26; Math. x. 28. 6. Diffyg gwyliadwr- 
iaeth a gweddi, yn neillduol gweddi ddirgel a 
phersonol, Math. xxvi. 41; 1 Pedr v.8.. 7. Hun- 
anymddiried, neu falchder ysbrydol, Diar, xvi. 
18; xxviii. 26; Marc xiv. 31. 8. Cysylltiadau ang- 
hyfreithlon, a chyfeillachau anaddas, 1 Bren. xi. 
1—4; 2 Cor. vi. 14—18. 9. Cellwair a phechod- 
au, ac â phrofedigaethau i bechod, Iagoi. 13— 
15; 1 Pedr v. 8. 

Gellir adnabod pa bryd y byddo gwrthgiliad 
wedi cymeryd lle ynom ein hunain, neu mewn 
eraill, Yn 1. Wrth ddyeithrwch y meddwl i 
Dduw a'i bethau. 2. Wrth glaearwch yr ysbryd 
yn y cyflawniad o ddyledswyddau crefyddol. 
3. Wrth ein hannhueddgarwch at weddi ddirgel, 
a hunan-ymholiad. 4. Wrth ysgafnder ac ofer- 
edd yr ymddyddanion cyffredin. 5. Wrth ein 
hesgeulusdod cyffredin o foddion gras a chyf- 


GWY 


460 


GWY 


yyngau iechydwriaeth, 6. Wrth ddyeithrwch 
ei ddeiliad i bobl Dduw a'i oerfelgarwch atynt, 
yn neillduol y rhai mwyaf ysbrydol yn eu mysg. 
7. Wrth ei hyfrydwch yn nghymdeithas proffes- 
wyr ffurfiol a chnawdol, a'r byd annuwiol. 8. 
Wrth yr olwg fach sydd ganddo ar bechod. 9. 
Wrth ei anmharodrwydd i dderbyn rhybudd a 
cherydd, ac ìi wrando arno. 10. Wrth ei barod- 
rwyddi ddigio wrth y rhai a'i rhybuddiant o'i 
berygl, ac i feio arnynt am eu llafur a'u gwaith. 
11. Wrth ei barodrwydd i feio eraill am eu coll- 
iadau, aci esgusodi ei hun. 12. Wrth halog- 
rwydd ei ymddygiad a'i ymddyddanion cyffredin. 

Gyda golwg ar ei ragflaenu cyniddo ddygwydd, 
ac ymadnewyddu wediiddo gymeryd lie, dichon 
pethau canlynol o fan fendith Duw, fod yn ra 
defnyddiol. 1. Ystyriaeth ddifrifol o'i ddrygedd 
a'i bechadurusrwydd, Jer.ii. 18. 2. O'r niwed 
y mae yn achosi i'r dyn eì hun, ac hefyd i eraill, 
Jer.ii. 19. Heblaw dianrhydeddu Duw, gofidio 
ei bobl, troi y cloff allan o'r ffordd, a chaledu 
annuwiolion yn eu drygioni, y mae gwrthgiliad 
yn ymddifadu ei ddeiliad o'i gyfrifiad, ei ddefn- 
yddioldeb, ei gysur, ei hyder, a'i sicrwydd person- 
ol gyda golwg ar ei gymeradwyaeth gyda Duw. 
3. O'i ffieidd-dra yn nghyfrif yr Arglwydd, Heb. 
x.88,39. 4. O'r barnedigaethau trymion, a'r 
diweddìad galarus sydd wedi dygwydd yn aml i 
wrthgilwyr; megys i Judas Iscariot, Julian y 
Gwrthgiliwr, Ffrancis Spira, ac eraill, 5. O'r 
aml rybuddion yr ydym yn ei gacl i'w ochelyd, 
Math. xxiv. 13; Luc ix. 62. 6. O'r pwys a'r 
angenrheidrwydd o ddyfal-barhau mewn gweddi, 
yn yr ymarferiad o foddion gras, ac yn nghym- 
deithas y saint, i'r dyben i'w ochelyd, Heb. x. 
23—29; 2 Pedri. 10, 11. Edr. Ymadawiad â 


UU. 

GWRTH-SABBATHIAID, enw a gymhwys- 
ir at y rhai a wadant yr angenrheidrwydd o gadw 
y dydd Sabbath yn santaidd; gan haeru, Yn l. 
Nad oedd y Sabbath Iuddewaidd o ansawdd foes- 
ol, eithr seremoniol yn unig; ac o ganlyniad, i 
Grist ei ddiddymu trwy ei ddyfodiad i'r byd. 2. 
Na sefydlwyd un Sabbath arall gan Grist na'i 
Apostolion. 3. Nad oes unrhyw grybwylliad 
am dori y Sabbath yn y Testament Newydd. 4. 
Na roddwyd un gorchymyni Addana Noah gadw 
y Sabbath. 5. Er na ddylai Cristionogion ddim 
esgeuluso eu cyd-gynulliad eu hunain, eto her- 
wydd y rhesymau a enwyd na ddylent gadw un 
dydd yn santeiddiach na'u gilydd, Edrych Sab- 
bath, &c. 

GWYBODAETH, (gwybod,) gwrionedd syn- 
iadol, iawn ganfyddiad, neu amgyffrediad cywir 
yn ngbylch bodau, ansoddau, a ffeithiau. 

Sylfaen gwybodaeth yw rheswm; eisteddle 
gwybodaeth yw y dealltwriaeth ; trysordy gwyb- 
odaeth yw y cof; cludai gwybodaeth yw y synwyr- 
au corfforol—sef y golwg, y clybod, yr arogliad, 
y chwaeth, a'r teimlad; moddion gwybodaeth 
yw pob peth a welir, a glywir, a aroglir, a arch- 
waethir, a deimlir, neu a ganfyddir mewn un- 
rhyw ddulla modd; dybenion gwybodaeth yw 
ymarferiad ac iawn-ymddygiad; a manteision 
gwybodaeth yw cysur, dedwyddwch, anrhydedd, 
dyogelwch, gwasanaethgarwch, neu ddefnyddiol- 
deb ei meddianydd. 

Dosbarthir gwybodaeth, o barth eì gwrthrych- 


au,i ddwyfol, anianyddol,i foesol, llêenawl, a 
chelfyddydol. Gwybodaeth ddwyfol yw y wybod- 
aeth o Dduw, yn ei hanfod, personau, natur, ac 
ewyllys. Gwybodaeth anianyddol yw y wybod- 
aeth o ansawdd, neu natur bodau a phethau, yr 
hon yn gyffredin a gyfenwir athronddysg, neu 
philosophi. Gwybodaeth foesol yw y wybodaeth 
o'r dyledswyddau sy yn seiliedig ar ansawdd 
pethau, neu sy yn cyfodi oddiwrth gysyslltiadau 
naturiol bodau aphethau â'u gilydd. Gelwir 
hon yn gyffredin, moesddysg. Gwybodaeth 
lêenawl yw dysgeidiaeth yn ei hamrywiol gang- 
henau. Gwybodaeth gelfyddydol yw y wybod- 
aeth o un neu ychwaneg or celfyddydau lluosog 
arferedig yn mhlith dynion. 

Y mae pob gwybodaeth gyfreithlon a chyr- 
haeddadwy yn ddymunol a buddiol; er nad yw 
pob gwybodaeth yn anhebgorol angenrheidiol i un 
dyn, yn bersonol ac ar ben ei hun. Er engraifft, 
nid yw yn anhebgorol i amaethwr fod yn gwybod ; 
athronyddiaeth, seryddiaeth, llythyregaeth, ieith - 
yddiaeth, &c.; eto ni wnelai eu gwybod un 
niwaid iddo, ond ar amryw gyfrifon les mawr. 
Herwydd hyn y mae yn ddigon eglur mai dyled- 
swydd pob dyn yw defnyddio pob cyfleustra a 
manteision a ddygwyddont ddyfod ar eu ffordd, 
er cyrhaeddyd gwybodaeth gyffredinol; er, ar yr 
un pryd mai dyledswydd arbenig pob un yw ym- 
drechu rhagori yn y gwybodaethau hyny ag sy yn 
dal y berthynas fwyaf uniongyrchol Â'i alwedig- 
aeth. Peth chwithig iawn yw amaethwr yn gwy- 
bod mwy am bob peth nag amaethyddiaeth ; 
neu dduwinydd yn gwybod mwy am bob peth na 
duwinyddiaeth. Nid yw yn ddyledus ar neb 
wybod pob peth, gan nad hyny yw yn alluadwy. 

Rhoddir y cyfarwyddiadau dilynol er cyrhaedd- 
yd a chynhyddu gwybodaeth :—'“1. Dwys ystyr- 
iwch y pwys o feddianu barn gywir, a'r budd 
annhraethadwy o ìawn ymresymiad. 2. Ystyr- 
iwch wendidau a ffaeleddau cyffredinol dynolryw. 
3. Nac ymfoddlonwch ar gip-golwg o bethau, ond 
cymerwch yn awr ac eilwaith arolygiad helaeth 


“o eang ac annherfynol dirioga>thau dysgeidiaeth, 


ac o'r amrywiol ofyniadau ac anhawsterau a 
berthynant i'r amrywiol wybodaethau. 4. Na 
fydded i chwi ryfygu yn ormodol ar athrylith 
ddysgleirwych, synwyr parod, a galluoedd ihag- 
orol; canys heb fyfyrdod ni ddichon y rhai hyn 
byth wneyd dyn gwybodus. 5. Na fydded i chwi 
ddychymygu y gall darlleniad helaeth a phoenus, 
yn nghyd a chof da, eich dynodi yn wir ddoeth, 
heb fyfyrdod a meddwl ystyriol. 6. Na fyddwch 
mor wan a dychymygu fod bywyd dysgedig yn 
fywyd segur. 7. Byddedi obaith darganfodiadau 
newyddion, yn gystal a boddlonrwydd a hyfryd- 
wch gwirioneddau darganfodedig gyffroi eich di- 
wydrwydd. 8. Nafydded i chwi o hyd i aros ar 
wyneb pethau, na chymeryd i fyny yn ebrwydd 
âg ymddangosiadau noeth. 9. Unwaith bob 
dydd, yn neillduol yn nghychwyniad eich bywyd 
a'ch myfyrdodau, bydded i chwi holi eich hunain 
pa ddrychfeddyliau newyddion a gawsoch. 10, 
Cedwch wyliadwriaeth wastadol yn erbyn ysbryd 
pendant, meistrolgar. 11. Byddwch yn ddigon 
gostyngedig a gwrol i gyfaddef eich camsyniad, 
ac ì ymwrthod a chyfeiliornad.. 12. Gochelwch 
ysbryd dychymygol ac ymddygiad ysgafn. 13. 
Gochelwch drin pethau pwysig mewn modd 


GWY 


461 


GWY 


ysgafn, neu gellwair â phethau santaidd a phwys- 
ig. 14. Ymgedwch yn wastadol mewn tymher 
santaidd a chrefyddol. 15. Gwyliwch ymfalchio 
yn eich deall a'ch galluoedd eìch hunain, nac 
esgeuluso ymofyn cymhorth a bendith Duw ar 
eich llafur. 16. Ymbiliwch yn feunyddiol ar 
Dduw, Tad y goleuni, i fendithio eich ymchwil- 
iadau, myfyrdodau, a chyfeillachau.”— Watts 
on the Mind, Chap. I. 

O barth y gwahaniaeth rhwng callineb, doeth- 
ineb, a gwybodaeth, Edr. Callineb, Doethineb. 

GWYBODAETH DUW, sydd i'w hystyried, 
naill ai yn hanfodol neu wrthrychol. 

I. Yn hanfodol. 

Wrth wybodaeth hanfodol Duw y meddylir ei 
hollwybodaeth. Y mae efe yn gwybod pob peth, 
a'r oll am bob peth, I Ioan iii. 20. Yn l. Y 
mae yn gwybod ei hun, 1 Cor. ii. 11. Nid oes neb 
ond Duw yn adnabod Duw yn berffaith. Y mae 
llestri pawb yn rhy gyfyng i'w gynwys ef, ond ei 
hun. Ond y mae efe yn ei adnabod ei hun. yn 
berffaith. Heb hyny nis gallai fod yn ddedwydd, 
er gwybod pob peth arall; oblegyd byddai yn 
ddiffygiol o'r wybodaeth oreu. Y wybodaeth 
oreu sydd gan Dduw yw y wybodaeth o hono ei 
hun; a'r wybodaeth oreu a ddichon neb arall ei 
meddu yw hono. 2. Pob peth arall; megys yn 
l. Pob peth a fu, Esa. xlviii. 98. Mewn cyd- 
weddiad â llafariad dynol, gelwir gwybodaeth 
Duw o'r pethau a fu yn gofio; ond nid ydym ìi 
ddychymygu oddiwrth hyn ei fod ef fel nyni yn 
adfeddwl am, danynt, neu yn eu galw ì gof, gan 
y byddai hyny yn dynodi diffyg. Y maent ger 
ei fron bob amser; ac ni buont allan o'i feddwl 
am eiliad. Heb wybod oll a fu nis gallai “ofyn 
y peth a aeth heibio, na dwyn pob gweithred i 
farn,” Preg.iii. 15; xii. 14. 2. Pob peih sydd; 
pob bôd, pob ysgogiad, pob ffaith, pob gweithred, 
a phob meddwl o eiddo ei holl greaduriaid, gan 
nad pa un ai naturiol neu foesol, da peu ddrwg a 
fyddont; a hyny nid trwy gasgliad, eithr yn 
ddigyfrwng ac uniongyrchol, | Cron. xxviii. 9; 
Job xxxi. 4; xxxiv. 21; Ps. lvi. 8; cxxxix. 2; 
Tar xv. Ll Preg. xn l455Jen xyii 9, 10; 
Math. x. 42; xii. 36; xxv. 34, 40, 41; Heb. iv. 
13. 3. Pob peth a fydd, Esa. xlviii. 3.. Gelwir 
gwybodaeth Duw o'r pethau fydd yn rAagwybod- 
aeth, Act. ii. 23; ac y mae holl broffwydoliaeth- 
au y Beibl yn brofion diymwad o'i hanfodiad. 
Athyn y cyfeiria Duw fel prawf anwadadwy o'i 
briodol Dduwdod, Esa. xli. 22, 23; xlv. 21, 22. 

Bod Duw yn gwybod pob peth sydd sicr, nid 
yn unig oddiwrth dystiolaeth bendant ei air; ond 
hefyd yn 1. Oddiwrth ei holl-wyddfodoldeb, Jer. 
xxiii. 24. Ei anfeidrol berffeithrwydd, Job xi. 9. 
Gt; Tystiolaeth cydwybod yn cyhuddo am feiau 
dirgelaidd, Rhuf. ii. 14, 15. 4. Cydsyniad yr 
holl genedloedd. Y maent yn ei addoli ac yn 
cymhwyso enwau ato, y rhai a ragdybiant ei 
wybodaeth; megys Nous, y meddwl, ac Epoptês, 
yr arolygwr, &c. 

Yn mherthynas i natur gwybodaeth Duw, gellir 
sylwi, yn 1. Ei bod yn anfeidrol, Ps. cxlvii. 5. 
Y mae hyn yn canlyn oddiwrth ei fod yn ei ad- 
nabod eì hun. 2. Yn dragywyddol, Act. xv. 
18; un olwg dragywyddol, heb na dechreu 
na diwedd, cynydd na lleihad, yw gwybodaeth 
Duw. 83. Yn annibynol, Esa. lx. 13; yr ydym 

M 


ni yn ymddibynu ar wrthrychau ein gwybodaeth 
am ddrychfeddyliau o honynt. Y mae gwrth- 
rychau ein gwybodaeth ni yn rhagflaenu ein gwy- 
bodaeth o honynt; ond gwybodaeth Duw yn rhag- 
flaenu ei gwrthrychau; er nad yw yn eu hachosi. 
Sylfaen gwybodaeth Duw o bob peth pendant, 
yw ei arfaeth ; ond sylfaen eî wybodaeth o beth- 
au nacaol, yw ei oddefiad mewn cysylltiad â di- 
ffygolrwydd cynhenid y creadur. Y mae yn 
gwybod pob da, naturiol a moesol, herwydd iddo 
arfaethu ei effeithio; ac y mae yn gwybod pob 
drwg, naturiol a moesol, herwydd nad arfaethodd 
ei atal. Y mae yn gwybod un yn ei achosion 
pendant ; a'r llall yn ei achosion nacaol. Y mae yr 
ystyriaethau hyn yn ei gyfiawnhau oddiwrth fud 
yn awdwr pechod; ac yn dangos nad oes ond da 
yn unig yn deilliaw yn uniongyrchol oddiwrtho 
ef. 4. Yn eglur a diddyryswch, Ps. cxxxix. 12; 
Heb.iv. 13; 1 Ioani. 5. Nid oes na diffyg na 
chymysgedd yn ei wybodaeth ef, megys y mae 
yn yr eiddom ni. Y mae efe yn canfod pob peth 
yn eglur ynddynt eu hunain, eu hachosion, a'u 
hamgylchiadau. 5. Yn anffaeledig. Y mae yr 
holl bethau y mae yn wybod, oddigerth y pethau 
galluadwy yn unig, wedi bod, yn bod, neu yn sicr 
o fod, yn gyfangwbl a hollol fel y mae efe yn eu 
gwybod. Heb hyn annichonadwy bod ei wybod- 
aeth yn berffaith a thragywyddol. 

II. Yn wrthrychol. Wrth hon y meddylir ei 
air, neu yr efengyl; yr hon a elwir yn “wybod- 
aeth yr Arglwydd, ac yn wybodaeth Duw; nid 
yn unig herwydd mai efe yw ei hawdwr, ond 
hefyd am mai efe yw ei sylwedd ; a'i bod yn cyn- 
wys y datguddiad helaethaf ac egluraf o hono, 
Esa 9 2 CO on. o i Phaile i1 Ss 

GWYBODAETH O DDUW, a ddynoda mewn 
ystyrgyfyng, gydnabyddiaeth neu gyfarwydd-deb 
noeth â'i natur, enwau, pcrsonau, priodoliaeth- 
au, ewyllys, a gweithredoedd, Rhuf.i,21; ond 
mewn ystyr helaeth y mae yn dynodi gwir gref- 
ydd, Diar. ii. 5; Hos. iv. 1; vi. 6; Col. i. 10; 
2 Pedri. 2; iìi.18. Gelwir y flaenaf yn wybod- 
aeth hanesiol, a'r olaf yn wybodaeth gadwedigol. 
Y mae y flaenaf yn rhagflaenu yr olaf, ac yn an- 
hepgorol angenrheidiol er ei hanfodiad; er ar y'r 
un pryd nad yw yn anwahanol gysylltiedig ahi 
Gall y flaenaf fod heb yr olaf; ond ni ddichon 
yr olaf fod hebddi hi. Y mae y flaenaf yn ang- 
enrheidiol er mwyn yr olaf, ac yn oferhebddi, Y 
mae yn annichonadwy caru, gwasanaethu, nac 
addoli Duw heb ci adnabod; ac ar y llaw y mae ei 
adnabod yn beth ofer a diles heb ei garu a'i was- 
anaethu. Herwydd hyn yr unig wir wybodaeth 
o Dduw yw yr olaf; ac mewn gwirionedd nid 
yw y llall ar ei phen ei yn deilwng o'r cyfenwad 
hwnw, nac yn ei gacl ond yn anfynych, os byth 
yn y Beibl. Avyvwcwav Tuvec €govce, hyny yw, 
«€ Anwybodaeth o Dduw sy gan rai,” 1 Cor. xv. 
34. Er fod ganddynt ddrychfeddyliau cywir am 
dano, nid ydynt nac yn cei garu na'i wasanaethu, 
herwydd hyny nid yw eu gwybodaeth o hono 
ddim gwell nag anwybodaeth. Cyrhaeddir y 
flaenaf trwy wrando, darllen, myfyrio, ac ym- 
ddyddan ; ond yr olaf, (rwy ddylanwadau Ysbryd 
Duw yn yr ymarferiad cyson a diwyd o'r modd- 
ion rhagddywededig, Hos. vi. 3. 

Y wybodaeth o Dduw a ddosbarthir i ddeallol 
teimladol, ymarferol, profiadol, ac arddelwol, 


GWY 46 


2 GWY 


——— oh 


Iawn-syniadau am Dduw yn eî natur a'i briodol- 
iaethau yw yr un ddeallol. Iawn- deimladau 
tuag ato yn tarddu oddiar iawn-syniadau am 
dano, ac yn ei amlygu ynddo ei hun mewn parch 
goruchel iddo, yw yr un deimladol. Cymdeithas 
âg ef yn llwybr myfyrdod, addoliad, ac ufydd- 
dod yw yr un gmdrferol. Ymwybodaeth o'i 
gariad a'i ewyllys da_yn cyfodi oddiar fynych 
gymundeb a hir ymarferiad âg ef yw yr un brof- 
tadol; ac nid addas, yn ol barn amryw, dywed- 
yd fod Cristion $evanme, diledrith, yn feddianol 
arni; gan mai ffrwyth hir ymarferiad yw profiad. 
Y mae pob gwir dduwiol, meddant, yn Gristion 
teimladwy; ond nid yw pob Cristion teimladwy 
yn Gristion profiadol. Llawn sicrwydd gobaith 
yw yr un arddelwol; yr hon sydd yn galluogi ei 
meddianydd i arddel hawl yn Nuw, fel ei eiddo 
neillduol ei hunan, ac yn llenwi ei enaid â llawen- 
ydd annhraethadwy a gogoneddus. 

Y mae y wybodaeth hon yn oruchel o ran ei 
gwrthrych, Num. xxiv. 16; yn ddwyfol o ran ei 
hawdwr, Esa. liv. 13; Math. xvi. 17; yn ogon- 
eddus o ran ei natur, Phil. iii. 8; yn rhinweddol 
ac iachusol o ran ei heffeithiau, Diar. ix. 9; Esa. 
liii. 11; 2 Pedr i. 2; yn ddihyspydd o ran ei 
defnydd, Eph. iii. 18, 19; ac yn annrhaethol 
werthfawr o ran yr elw a'r manteision cysylltied- 
ig â hi, Ioan xvii. 3. 

GWYL, diwrnod wedi ei gysegru at wasan- 
aeth ac i ddybenion crefyddol, fel coffadwriaeth 
am ryw amgylchiad pwysig neu hynod. 

Yr oedd y gwyliau Iuddewig oll o ddwyfol 
osodiad, ond y gysegr-wyl, yr hon a sefydlwyd 
gan Judas y Maccabead, yn goffadwriaeth am 
adgysegriad y deml ganddo ef, wedi iddi gael ei 
halogi gan Antiochus Epiphanus, trwy offrymu 
hwch ar allor y poeth-offrwm, a thaenellu yr 
holl deml â chawl wedi ei wneyd o'i chig, 1 Mac. 
iv. 52, &c. Cedwid yr wyl hono yn y gauaf; ac 
yr ydym yn cael i'r Arglwydd Iesu Grist ei han- 
rhydeddu â'i bresenoldeb, Ioan x. 22, 23. Y 
prif wyliau eraill oeddynt y Sabbath; y Pasg; 
Gwyl yr Wythnosau, neu y Pentecost; Gwyl y 
Cymod; Gwyl y Pebyll; Gwyl y Puredigaeth, 
neu y Purim; Jubili; y Seithfed flwyddyn; a'r 
Newydd loerau. 

Nid oes un wyl o ddwyfol osodiad, dan yr 
efengyl ond y Sabbath yn unig; ac o ganlyniad 
y mae sefydlu a chadw gwyliau eraill yn arwydd 
eglur o ymadawiad oddiwrth y symlrwydd sydd 
yn Nghrist, ac o ddarostyngiad dan iau caeth- 
iwed. Gwir fod dynion yn bresenol at eu rhydd- 
idi gadw unrhyw ddiwrnod a ewyllysiont yn 
santaidd i'r Arglwydd; ond nid ymddengys i 
Grist gynhysgaeddu neb âg awdurdod i sefydlu 
gwyliau i eraill, ac i'w rhwymo i'w cadw, Rhuf. 
xiv. 5, 6; Gal,iv. 10, 11; Col. ii. 16—23. 

Gwyliau eglwys wladol Lloegr a ddosbarthir i 
sefydlog, symudol, ac achlysurol. Y rhai sefydlog 
agynhelir, bob blwyddyn aryr un diwrnod; megys 
y Nadolig, yr Enwaediad, Gwyl Ystwyll, Gwyl 
Fair y canwyllau, neu wyl y Puredigaeth ; Gwyl 
Fair y cyhydedd, neu yr Ymddygiad; Gwyl yr 
holl Saint, a Gwyl yr Eneidiau; heblaw gwyliau 
yr amrywiol Apostolion. Y rhai symudol yw y 
rhai ni chynelir bob blwyddyn, ar yr un diwrnod ; 
o ba rai y benaf yw y Pasg, yr hwn sy'n rheoli 
y lleill; megys Sul y Blodau, Gwener y Oroglith 


Mercher y Lludw, Sexagesima, yr Esgyniad, y 
Sulgwyn, a Sul y Drindod. Y rhai achlysurolyw 
y rhai a sefydlir gan y llywydd gwladol ar achos- 
ion arbenig; megys dyddiau ympryd a diolch- 
garwch yn amser rhyfel, &c.; yn nghyd â'r rhai 
hyny a gynelir yn wirfoddol gan drigolion gwa- 
hanol blwyfau, er coffadwriaeth am gysegriad y 
llanau, y rhai a gyfenwir Gwyl Mabsantiau. 

GWYL ST. ANTONI'R ABAD, gwyl a gedwir 
yn eglwys Rhufain ar y ddwyfed ar bymtheg o 
Ionawr, ar yr hon yr hebrynga y Pab, y cardin- 
aliaid, y tywysogion, a boneddigion anghyoedd, 
eu ceffylau, asynod, ac hyd yn nod eu harnais, í 
gael eu taenellu a'u bendithio gan dadau Urdd 
Sant Antoni. Hefyd y maent yn cyfarch yr un 
sant am swyno, a thraddodi yr holl lygod, ceiliog- 
od y rhedyn, a phryfaid difaol eraill i'r diafol. 
O! waeledd. 

GWYL ST. ANTONI O PADUA, gwyl a 
gedwir yn yr un eglwys, ar y trydydd dydd ar 
ddeg o Fehefin. 

Yn hanes bywyd y Sant hwn y mae Rabidinara 
yn adrodd yr hanesyn ysmala canlynol :—“ Rhyw 
newyddian Ffransiscaidd, gwedi diosg gwisg ei 
urdd a redodd o'r fynachlog yn yr hon yr oedd 
y Sant yn byw, gan gymeryd ymaith lyfr Psalm- 
au, wedi ei ysgrifenu gan y Sant â'i law ei hun. 
Antoni yn canfod golli o hono ei lyfr, a weddiodd 
ar yr Arglwydd am iddo gael ei ddychwelyd yn 
ol iddo. Yn y cyfamser, y lleidr yn parotoi 
i groesi afon, a gyfarfu â'r diafol, yr hwn a 
orchymynodd iddo ddychwelyd i'r fynachlog, a 
rhoddi'r llyfr i St. Antoni, gan fygwth ei ladd yn 
niffyg iddo ufyddhau; yr hyn a ddychrynodd y 
newyddian i'r íath raddau, fel y dychwelodd yn 
ddioed i'r fynachlog, y rhoddodd y llyfr yn ol i'r 
Sant, ac y parhaodd mewn ffordd grefyddol o 
hyny allan. Herwydd hyn gweddïir ar y Sant 
hwn am adferiad meddianau yspeiliedig. Ad- 
roddir hefyd am dano pan wedi blino yn gweithio, 
iddo orwedd i lawr i gysgu, ac i'r diafol eistedd 
arno, a'i ddal mor dyn gerfydd ei draed, fel y bu 
agos a'i dagu: ond y Sant yn galw ar y Forwyn 
Fair, ac yn canu yr emyn “' O gloriosa Domina,” 
llanwyd ei g«ll â'r fath oleuni nefol, nad allai y 
diafol ei oddef; ac am hyny ymadawsant yn 
ddioed !! 

GWYL YR HYSBYSIAD, gwyl a gedwir ar 
y pumed dydd ar hugain o Fawrth, er coffadwr- 
iaeth am hysbysiad yr angel Gabrieli Mair y 
Forwyn, yn nghylch genedigaeth Crist. 

Ymddengys fod yr wyl hon yn hen iawn. 
Crybwyllir am bregeth a draddodwyd arni gan 
Athanasius; ac am bregeth henach na hono, ar 
yr un achlysur gan Gregori Thaumarturgus. Ond 
y mae y beirniaid goraf yn cyfrif y ddwy yn 
ffugiol. Y mae yn sicr, pa fodd bynag, fod yr 
wyl hon yn cael ei chadw cyn Cymanfa Trullo; 
gan fod canon yn hono yn gwahardd cadw holl 
wyliau'r Grawys, oddieithr y Sabbath, a Gwyl yr 
Hyspysiad. Gellir gan hyny ei hamseru mor 
gynar a'r seithfed ganrif. 

Âr yr wyl hon, yn eglwys Rhufain, y mae y 
Pab yn cyflawni y ddefod o briodi, neu gau i fynu 
( cloister,) rifedi penodol o wyryfon, y rhai a 
gyflwynir iddo yn eglwys Della Minerfa, wedi 
eu gwisgo mewn brethyn gwyn, o'r pen i'r 
traed, ac wedi eu gorchuddio mor hollol, fel prin 


GWY 


y gallent edrych trwy y gorchudd, Ar yr achlys- 
ur y mae y swyddog yn sefyll ar un llaw i lestr 
llawn o gydau bychain, yn cynwys nodau o 
haner cant o goronau, i'r rhai a ddewisant briod- 
as, ac o gant i'r rhai a ddewisant y gorchudd. 
Gwisgir y rhai olaf, yn ol eu dewisiad, â thal- 
eithiau o flodeu gwynion. Allan o dri chant a 
haner o wyryfon a gyflwynwyd i'r Pab, medd 
Mison, yr hwn oedd yn bresenol ar gyflawniad 
y ddefod, ni ddewisodd amgen deg ar hugain y 
fuchedd fynachaidd. 

GWYLDER, (gwyl,) y gwrthwyneb i ddigywil- 
ydd-dra, haerllugrwydd, anweddeidd-dra a hun- 
anoldeb meddwl, tymer, ac ymddygiad. Cymysg- 
edd oostyngeiddrwydd, arafwch, symlrwydd, sobr- 
wydd, ac ofn santaidd a duwiol ydyw: yn dangos 
ei hun mewn gofal ac ofn rhag dywedyd, gwneuth- 
ur, nac ymddwyn yn anweddaidd mewn unrhyw 
le nac amgylchiad tuag at Dduw na dynion. Y 
mae gwylder yn naturiol neu grefyddol ; cynhen- 
id neu gelfyddydol; gwirioneddol neu ffugiol; 
cymedrol neu ormodol. Gwylder pechadurus a 
gormodol, yw yr hwn sydd yn peri i ddynion 
gywilyddio cyflawni eu dyledswydd, neu gydsyn- 
ìo i wneuthur yr hyn sydd feius a chroes i'w cyd- 
wybodau, er mwyn boddloni eu cydgreaduriaid, 
neu rhag ofn eu digio. 

GWYLIADWRIAETH, (gwyliadwr,) gofal 
pryderus yn cyfodi oddiar ystyriaeth o berygl, ac 
yn cael ei gymdeithasu & sylw manylaidd rhag i 
berygl ddygwydd, yn nghyd â pharodrwydd i'w 
wrthwynebu pan yn cymeryd lle, ac i amddiffyn 
ein hunain yn ei wyneb. 

Y mae gwyliadwriaeth yn ddyledswydd gyff- 
redinol a neillduol. Y mae yn gyffredinol gyda 
golwg ar bersonau, pethau, amserau, a lleoedd ; 
gan nad oes neb ar y ddaear nad ydyw mewn 
perygl; na dim nad ellir cael niwaid mewn rhyw 
fodd oddiwrtho; ac hefyd nad oes nac amser na 
lle tu yma i'r nef, ag y gellir dywedyd ein bod 
yn hollol ddyogel ynddynt. Fel y mae yn y 
golygiadau a enwyd yn gyffredinol, felly hefyd 
y mae yn neillduol. Fel y mae yn ddyledswydd 
ar bawb wylio, felly hefyd y mae rhai dan fwy o 
rwymau na'u gilydd i wneuthur hyny, o herwydd 
neu naill ai eu bod mewn mwy o berygl nag eraill, 
ynte fod eu sefyllfa yn fwy cyhoeddus, a'u gofal 
a'u cyfrifoldeb yn fwy. Megys nad oes dim, na 
neb, ond Duw, nad allwn gael niwaid oddiwrthynt, 
felly hefyd y mae rhai personau a phethau ag yr 
ydym yn fwy agored i gael niwaid oddiwrthynt 
na'u gilydd ; ac y dylem o herwydd hyny fod yn 
fwy gwyliadwrus arnynt. Ac megys nad oes 
amser na lle tu yma i'r nef ag y gellir dywedyd 
ein bod yn ddiberygl ynddynt; felly hefyd y mae 
rhai amserau a lleoedd mwy profedigaethus na'u 
gilydd, y rhai sydd o herwydd hyny yn galw am 
wyliadwriaeth neillduol. 

Yr anogaethau i wyliadwriaeth ydynt, gor- 
chymyn Duw; y peryglon sydd yn ein ham- 
gylchu; y niweidiau a ddygwyddasant i lawer- 
oedd o ddiffyg gwyliadwriaeth; y dyogelwch a'r 
fantais y mae gwyliadwriaeth yn eu rhoddi; nad 
yw ein gelynion un amser yn hepian, eithr eu 
bod yn wastad yn gwylio mantais arnom; a bod 
pob ymdrechiad arall o'u heiddo, yn debyg, os 
nad yn sicr, o brofi yn ofer a difudd, os bydd 
gwyliadwriaeth yn eisiau, Y mae y milwr gwan- 


463 


| am dani, neu i farw yn yr auturiaeth. 


GWY 


af a mwyaf anghyfarwydd yn debycach o sefyll 
ei dir, ac o orchfygu, os bydd yn effro, nag yw y 
cryfaf a'r mwyaf cyfarwydd, os bydd yn cysgu. 

GWYLIEDYDD, (gwylio,) gwyliwr; un yn 
gwylio personau, neu bethau. 

Gwyliedyddion sydd un o enwau lluosog gwein- 
idogion y gair, yn rhagdybied addasrwydd, ym- 
ddiried, awdurdod, a chyfrifoldeb; ac yn dynodi 
ysbryd effro, gofal, pryder, sylw manylaidd, 
ffyddlondeb, diwydrwydd, a dyfal barhad. 

GWYNFA, (gwyn,) lle dedwydd; Paradwys; 
enw a gymhwysir at ardd. Eden, yr hon a elwir 
““y Wynfa ddaearol,” ac at nef y gogoniant, yr 
hon, i'w gwahaniaethu oddiwrth y Baradwys 
ddaearol, a elwir “y Wynfa nefol.” 

GWYNFYD, (gwyn-byd,) neu wynfydedig- 
rwydd mewn ystyr berffaith, “a ddynoda fwyn- 
had parbaus o ddaioni perffaith, heb unrhyw gym- 
ysgedd o ddrwg; neu fwynhad o hyfrydwch pur, 
digymysg â phoen ; neu mewn cyflwr yn yr hwn 
y byddo yr holl ddymuniadau wedi eu cyflawni. 
Yn ygolygiadau hyn nid ydyw yn cael ei adnabod 
eithr yn unig wrth ei enw, ar y ddaear, Mewn 
ystyr is-raddog, neu anmherffaith, gwynfydedig- 
rwydd sydd air cymharol yn dynodi hapusrwydd 
cymhariaethol, hyny yw, fod ei feddianydd yn 
ddedwydd mewn cymhariaeth i'r hyn a fu ef ei 
hun, neu i'r hyn yw llawer eraill yn yr un am- 
gylchiadau ag ef. Sylwir yn briodol nad yw 
gwynfydedigrwydd yn gynhwysedigmewn mwyn- 
iant cnawdol a chelfyddydol, gan nad yw hwnw 
o hir barhad, a'i fod yn myned yn ddiflas wrth ei 
fynychu, ac yn aml yn siomi y dysgwyliadau; 
nad yw yn gynhwysedig mewn rhyddhad oddi- 
wrth lafur, gofal, gorchwyl, &c., gan mai cym- 
deithion hyny yn gyffredin yw ysbryd isel, 
pryder dychymygol, a'r ddueg ; nac mewn sefyll- 
fa uchel, fel y mae lluoedd o ffeithiau anwadadwy 
yn eglur ddangos; eithr mewn mwynhad o'r ffafr 
ddwyfol, o heddwch cydwybod, ac mewn ym- 
ddygiad cyson... Mewn darostyngiad i'r pethau 
hyn gellir ychwanegu gwnyfyd dynol yn fawr 
trwy serchiadau cymdeithasol; trwy erlyniadrhyw 
ddyben hyfryd, a thrwy ffurfiad doeth arferiadau, 
a'r cyfryw a fyddont yn tueddu at ddyogelu a 
chryfhau iechyd corfforol. Edrych Cysur, Ded- 
wyddwch, Dyddanwch. 

GWYNFYDEDIGION, (gwynfydedig,) trigol- 
ion Gwynfa, y rhai sy'n mwynhau gwynfyd per- 
ffaith a pharhaus. 

GWYR Y BUMED UNBENAETH, plaid 
benboeth, derfysglyd, yn amser Cromwel, a elwid 
felly mewn cyfeiriad at y pedair prif ymerodraeth 
cyn Crist, (sef yr un Assyriaidd, Bersiaidd, Roeg- 
aidd, a Rhufeinaidd,) am y credent mai brenhin- 
iaeth Crist oedd y bumed, yr hon y dysgwylient yn 
feunyddiol iddo ymddangos ar y ddaear, yn ber- 
sonoli'w sefydlu. Yroeddyntynelynionibobmath 
o ffurflywodraeth wladol. Yn llawn o'r dysgwyl- 
iadau a nodwyd, ac wedi eu henyn gan araith eu 
pregethwr, Thomas Fenner, ar y Sabbath, Ionawr 
6, 1760, haner caut o honynt yn gyflawn arfog a 
aethant allan o'u ty cyfarfod yn Heol Coleman, 
Caerludd, tuag at eglwys $t. Paul, gyda bwriad 
i ddymchwelyd y llywodraeth wladol, ac i ddwyn 
imewn y deyrnas ddychymygol y dysgwylient 
Yr oedd- 
ynt wedi cyhoeddi eu bwriad, a gosod gwylied 


GWY 


464 


GWY 


yddion mewn lleoedd addas. Anfonwyd rhyw. 


nifer 0o wyr meirch gan y maer, ar dyben i'w 
gwasgaru; ond ymgasglasant eilwaith yn y pryd- 
nawn yn nghoedwig Cane, rhwng Highgate a 
Hamstead.  Adgynhullasant drachefn y bore 
ddydd Mercher, a llwyddasant i wasgaru dosbarth 
o filwyr y brenin, yn Heol y Nodwydd a'r Edeu. 
Yn Wood-street gyrasant yn ol y milwyr dinas- 
aidd, a rhaì o'r gwyr meirch ; ond cafodd Fenner 
ei daro i lawr, a lladdwyd rhai o'i gymdeithion. 
O'r diwedd gorfu arnynt roddi i fyny, a chafodd 
un-ar ddeg o honynt eu dihenyddio; Fenner a'i 
brif swyddog, gyferbyn a'r ty cyfarfod, a naw 
arall mewn gwahanol fanau o'r ddinas. 

GWYRTH, (gwyr,) gwyvad oddìwrth drefn 
gyffredin natur, neu eithriad i ddeddfau sefydlog 
anian, 

Arferir tri gair yn yr ysgrythyrau am wyrth- 
iau, sef arwyddion, rhyfeddodau, a nerthoedd. 


Dichon y blaenaf fod yn dynodi eu dyben; sef 


bod yn arwydd o ddwyfol awdurdod rhyw wir- 
ionedd, cenadwri, neu gyfundraeth o grefydd, 
Dichon yr ail ddynodi eu hynodrwydd, yn nghyd 
â'u heffeithiau ar y syllwyr neu yr edrychwyr; 
sef peri iddynt ryfeddu. Dichon yr olaf fod yn 
cyfeirio at ragoriaeth y gallu a'u hachosodd, yn 
gystal a'r effeithiau grymus oeddynt yn eu canlyn, 
yn gystal ar eu deiliaid ag eraill. 

Haerai Mr. Hume, mewn modd dichellgar 
neu gamsyniol fod gwyrth yn groesi hnofiad; 
ond mewn gwirionedd nid ydyw ond gwahanol 
yn unig oddiwrtho. Profiad sydd yn ein dysgu 
fod yr un dygwyddiad wedi cymeryd lle yn fyn- 
ych; tystiolaeth fod un arall wedi dygwydd un- 
waith neu ychwaneg. Bod clefydau yn cael eu 
iachau yn gyffredinol trwy gymhwysiad moddion, 
ac weithiau trwy air noeth proffwyd, heb gym- 
hwysiad gweledig unrhyw foddion, nid ydynt, yn 
ol natur pethau, yn ffeithiau anghyson â'u 
gilydd, nac â'n drychfeddyliau ninau o bethau. 
Dichon i'r naill ffaith yn gystal a'r llall gyfodi 
oddiwrth ei hachos priodol ei hun; gall y naill 


banfodi yn annibynol ar y llall; ac adnabyddir 


y naill a'r llall wrth ei phrawf briodol, pa un 
bynag ai synwyr neu dystiolaeth fyddo hwnw. 
Megys yn fynych y mae achosion dyogelaidd yn 
peri dygwyddiadau hoìlol groes i'r hyn yr ydym 
ni, ar sail profiad yn ei ddysgwyl, y mae yn 
ddigon eglur, gan hyny, y gall dygwyddiadau 
weithiau gymeryd lle, nad oeddym ni yu meddwl 
dim am danynt. Cyhoeddi gwyrth gan hyny yn 
dwyllodrus, herwydd ei bod yn gwahaniaethu 
oddiwrth brofiad, nid yw amgen penderfynu yn 
erbyn ei hanfodiad cyffredinol, ar sail yr am- 
gylchiad arbenig sydd yn cyfansoddi ei hansawdd 
neillduol; oblegyd pe na byddai yn gwahaniaethu 
oddiwrth brofiad, yn mha beth y byddai ei hyn- 
odrwydd yn gynhwysedig ? neu pa brawf neill- 
duol a ellid dynu oddiwrthi, os byddai iddi 
ddygwydd yn ol trefn gyffredin dynol-amgylch- 
iadau, neu os byddai yn cael ei chynwys o fewn 
cylch gweithrediad deddfau sefydlog cyffredinol 
natur. Yr ydym yn caniatau eî bod yn gwahan- 
iaethu oddiwrth brofiad; ond ar yr un pryd nid 
ydym yn rhyfygu gosod ein profiad ein hunain yn 
saf-bren dwyfol drefn. Dir yw i'r neb a addefo 
fod Duw, i ganiatau o leiaf ,y posiblrwydd o han- 
fodiad gwyrth, Dichon atheist, yr hwn sydd yn 


| yn gyson âg anghyfnewidoldeb Duw. 


gwneuthur Duw yn anwahanol oddiwrth yr hyn a 
gyfenwir anian, a thrwy angenrheidrwydd anor- 
fodadwy yn ei gaethiwo wrth ei ddeddfau—yrhwn 
sydd yn ei ysbeilio (fel bod arbenigol ac annibyn- 
ol) o ewyllys, doethineb, a gallu,i wadu y posibl- 
rwydd o gyfryngdod gwyrthiol, galluog, mewn 
unrhyw amgylchiad o atal neu oruwchlywodr- 
aethu y deddfau cyffredinol hyny, yn ol parai y 
rheolir y byd; ond nid felly y mae yn bod, gyda 
golwg ar y neb a addefo achos cyntaf, perffaith a 
deallgar ynddo ei hun, gwahanol oddiwrth yr 
effeithiau a achoswyd gan ei ddoethineb aiallu; 
canys rhaid i'r cyfryw, ar yr un pryd ganiatau 
nad yw y cyfryw achos mewn unrhyw gaethiwed, 
fel nad allo oruwchlywodraethu ei ddeddfau fel 
yr ewyllysio ei hun. Yn sicr, dichon y bôd a 
wnaeth y byd lywodraethu y cwbl, neu ran o 
hono, fel y byddo da yn ei olwg; a gall yr hwn 
a gyfansoddodd y deddfau wrth y rhai yn gyffred- 
inol y mae yn cael ei reoli, atal gweithrediad y 
cyfryw ddeddfau ar unrhyw achlysur, neu gyf- 
ranu rhinweddau newyddion i ddefnydd, er achosi 
effeithiau newyddion a dyeithr. 

Wrth farnu yn nghylch gwyrthiau y mae sail- 
brofion neillduol, perthynol i'r pwnc, ag sydd yn 
ddigonol er cyfarwyddo ein hymchwiliadau a 
sicrhau ein penderfyniad. _ Yn sicr nid ydynt yn 
apelio at ein hanwybodaeth, fel yr haera rhai, 
canys y maent yn rhagdybied nid yn unig han- 
fodiad trefn gyffredinol pethau, ond hefyd ein 
gweithredol wybodaeth ni o'r ymddangosiad y 
mae y drefn hono yn ei osod allan, ac o'r ail- 
achosion defnyddiol, o ba rai yn gyffredinol y 
mae yn deilliaw. Pe byddai i ddygwyddiad 
gwyrthiol gael ei effeithio trwy ddylanwad digyf- 
rwng Duw, ac eto ei fod heb ddwyn un arwydd o 
wahaniaeth oddiwrth effeithiau cyffredinol ei allu, 
ni byddai iddo achosi argyhoeddiad, nac efallai 
gynhyrfu sylw neb. Y mae ein gwybodaeth o 
drefn gyffredinol pethau yn wirioneddol, er ei 
bod yn derfynol: ac herwydd hyny y mae yn 
hanfodol yn gystal ìi wyrth, ei bod yn gwa- 
haniaethu oddiwrth y drefn hono, a'i bod yn cael 
ei chymdeithasu âg arwyddion eglur a diymwys 
Or cyfryw wahaniaeth. Dywedir wrthym fod 
trefn natur yn sefydlog ac anghyfnewidiol: ac 
herwydd hyny nad ydyw gwneuthur gwyrthiau 
u Ond yn 
Sicr y mae y rhai a ymresymant yn y modd hwn, 
yn haeru cyn profi. Rhyfyg fyddaii ni dybied 
fod y Goruchaf wedi sefydlu y cyfryw ddeddfau 


| cyffredinol ag a fyddent yn cau allan ei gyfryng- 


iad efei hun; ac ynfydrwydd fyddai i ni feddwl 
y bydd iddo wrthod cyfryngu, pan y gellir ateb 
rhyw ddyben pwysig trwy hyny. Y cyfryngiad 
yma, er ei fod mewn amgylchiad arbenig yn 
rheoli grym, eto nid yw yn lleihau defnyddioldeb 
y cyfryw ddeddfau. Y mae yn gadael iddynt 
hwy gyflawni eu dybenion priodol eu hunain, tra 
y mae yn unig yn effeithio dyben gwahanol, yr 
hwn nid oeddynt hwy yn gyfaddas i'w ddwyn 
oddiamgylch. Os yw trefn natur yn cynwys 
deddfau cyffredinol defnydd ac ysgogiad, y rhai 
allant achosi yr ymddangosiadau mwyaf gwrth- 
wynebol y naill i'r llall, y mae'n sicr nad ydym 
eto yn gallu eu hamgyffred. yn hollol; ac herwydd 
hyny fod amgylchiadau y rhai a adroddir gan 
bersonau docth a diduedd, ac nad ydynt, ar yr 


GWY 


469 


GWY 


un pryd yn cynwys unrhyw wrthddywediad eglur 
ynddynt eu hunain, yn ddichonadwy, ac yn allu- 
og o ryw fath o brawf. Os ydyw trefn natur 
yu cynwys y cwbl o'r dygwyddiadau a drefnwyd 
gan Dduw er llywodraethu y byd, y mae yn 
cynwys yn gystal y goruchwyliaethau cyflredin 
ac anghyffredin; ac yn mhlith y rhai hyn dichon 
gwyrthiau fod yn gwneyd i fyny ran o'r cynllun 
cyffredinol. Nid ydyw addef iddynt gael eu 
sifydlu gan y Goruchaf, yr un pryd ag effeithiau 
mwy cyffredin ei allu, yn ymddangos, nac ang- 
hyson â gwir athronddysg, nac â chrefydd bur; 
ua€ ychwaith i'w hachosion a'u hachlysuron gael 
eu sefydlu gyda'r unrhyw drefnusrwydd; ac mai 
yn benaf gyda golwg ar eu hamgylchiadau cyd- 
' fynedol, y dybenion neillduol i'r rhai y cawsant 
eu defnyddio, ac i'n drychfeddwl ni am yr ang- 
” enrheidrwydd uniongyrchol o weithredydd dwyf- 

oli'w cyflawni, y mae gwyrthiau yn gwahan- 
iaethu oddiwrth y dygwyddiadau cyffredin, yn 

mhaprai y mae llaw Duw yn gweithredu mor 
eíleithiol, er nad mor eglur. Ar yr olwg hon, 
“ gwyrthiau ydynt mor bell o fod yn croesi natur, 
. fel y maent yn gwneyd ifyny ran o honi. Y cwbl 
a wrthddadleuwyd yn ei crbyn ydyw, bod i'r 
' ychydig a ddichon i'n rheswm terfynedig a'n 
_ profiad byr ni ei amgyffred, i gael eì ddarlunio 
“ megys yn cynwys golygiad cyflawn a chywir o'r 
amrywiaethau galluadwy a gweithredol ag sydd 
yn hanfodi yn ngweithredoedd Duw. 

Os gofynir pa un ai bod gwyrthiau yn gred- 
adwy? Atebir, a'u hystyried ar eu penau eu 
hunain, nad ydynt yn hollol anghredadwy—eu 
bod yn alluog trwy gyferbyniad, o brawf anun- 
iongyrchol; a thrwy dystiolaeth o brawf union- 
gyrchol; gan fod amgylchiadau perthynol i ym- 
driniaethau bydol cyffredin a gwastadol, y rhai 
yn flaenorol i bob tystiolaeth yn mherthynas 
iddynt, oeddynt yn ymddangos yn anhebgorol 
i'r graddau eithaf, wedi cu profi tu hwnt i bob 
amheuaeth trwy awdurdod tystion addas a go- 
nest; a chan fod y gwyrthiau ysgrythyrol yn 
wrthrychau o brofiad gwirioneddol a_ phriodol 
i'r rhai hyny ag oeddynt yn y man a'r lle pan y 
cawsant eu cyflawni; a chan y gall dynolryw 
brofi trwy adroddiad, pa beth bynag y darfuiddynt 
ei ganfod trwy offerynoliaeth eu synhwyrau coríf: 
orol ac eneidiol. Dywed Mr. Hume nad ydynt; 
a'i reswm dros ddywedyd felly ydyw, “Bod y 
prawf o hanfodiad unrhyw beth mewn unrhyw 
amgylchiad, yn hollol gyfartal i'r rhifedi o 
amgylchiadau yn y rhai y gwyddys iddo ddy- 
gwydd. Os byddai i ryw amgylchiad gan hyny 
ddygwydd fil o weithiau, ac i amgylchiad gwrth- 
wynebol iddo ddygwydd drachefn unwaith ; yna 
byddai mil o raddau o brawf yn erbyn hanfod- 
iad yr amgylchiad gwrthwynebol, tra na byddai 
ond un dros ei hanfodiad. Yr ydym :gan hyny, 
(medd ef,) yn cael ein rhwymo gan wrthbwys- 
iad naw cant a phedwar ugain a phedwar ar 
bymtheg o raddau o brawf yn erbyn dim, i gredu 
na chymerodd yr amgylchiad gwrthwynebol le. 
Fel hyn y mae Mr. Hume yn ein dysgu ìi bwyso 
profiad yn erbyn profiad, ac I gymeryd ein llyw- 
odraethu yn ein penderfyniad gan y pwys trym- 
af. Ond er mor olygus a sylweddol y dichon y 
cyfryw ymresymiad ymddangos ar yr olwg gynt- 
af, y mae yn ddigon eglur ei fod yn gwbl ddi- 


sylwedd; canys y mae pob dyn yn gwybod trwy 
hunan-brofiad, nad yw mynychiad unrhyw am- 
gylchiad yn ychwanegu dim at y prawf, neu y 
sicrwydd o'i hanfodiad. y mae y prawf o han- 
fodiad unrhyw ddygwyddiad yn gorwedd yn gy- 
fangwbl a hollol yn nhystiolaeth ein synhwyrau. 
Pan y mae y dygwyddiad, fel yr ydym yn arfer 
dywedyd, yn cael ei adgyflawni, hyny yw, pan 
y mae dygwyddiad arall cyffelyb yn cymeryd 
lle, y mae ein synhwyrau yn yr un modd yn 
profi i ni hanfodiad y cyfryw ddygwyddiad. 
Ond nid yw y prawf a roddant i ni o'r ail yn 
effeithio dim ar hanfodiad y cyntaf, mwy nag 
y mae y prawf a roddasant i ri o hanfodiad y 
cyntaf yn effeithio ar yrail. Yn y naill am- 
gylchiad a'r llall y mae y prawf yn gyflawn; ac 
nid dichonadwy iddo gael ei effeithio gan ddim 
yn ei ragflaenu mwy nag yn ei ganlyn. Y mae 
yr hyn a welir ac a wybyddir unwaith yn cael 
ei weled a'i wybod cystal ag y mae yn alluadwy 
ei weled a'i wybod, ac yn yr unig fodd az y gell- 
ir ei weled a'i wybod byth. Pe gwelem ddyn 
unwaith yn cael ei godi o'r bedd, byddem yn 
gwybod mor sicr ei fod wedi cael ei godi felly 
ag y byddai yn bosibl i wybod byth; acni 
byddai fod mil wedi cael eu cyfodi o'r bedd dra- 
chefn yn ychwanegu dim at y prawf a fyddai 
genym o'r ffaith hono. Ni feddyliodd neb gy- 
feirio at dystiolaeth ei synhwyrau ar achlysur 
blaenorol, er cadarnhau ei brawf o'u tystiolaeth 
ar yr achlysur presenol; ac ni ofynodd un llys 
barnol erioed y gofyniad, a gyflawnwyd y tro- 
sedd yn fynych, i'r dyben ì gael ychwaneg o 
brawf ei fod wedi ei gyflawni unwaith. Nid oes 
angen i neb ymholi a ydoedd yn gweled yn 
flaenorol i'r dyben i gyrhaeddyd sicrwydd a_ yd- 
yw yn gweled yn awr. Y mae profiad gan hyny 
yn gwbl alluog o brofi hanfodiad gwyrth. Gall- 
wn fynegu yr hyn yr ydym yn ei brofi, a'i fy- 
negu yn hollol fel y dygwyddodd. Pe gwnelid 
hyn bob amser, byddai yr un grym yn hollol 
mewn tystiolaeth ag a addefir fod mewn profiad. 
Ond nid ydyw, pa fodd bynag, yn cael ei wneyd 
bob amser. Y mae cyfeiliornadau lluosog, yn 
gystal bwriadol ac a»fwriadol, yn gysylltiedig 
yn aml â dynol draddodiadau. Ond er y cwbl, 
y mae pwysigrwydd tystiolaeth yn fawr iawn; 
mor fawr, fel y mae bron holl ymdriniaethau 
pwysicaf dynolryw yn cael eu llywodraethu yn 
hollol, a hyny mewn modd eithaf rhesymol, gan 
y prawf y mae yn ei gynwys. Yn awr, pe byddai 
i ddeuddeg o ddynion adnabyddus am eu cywir- 
deb a'u synhwyrau, i ddwyn tystioliaeth i ni ar 
wahan, ac yn ddiarwybod i'w gilydd, iddynt 
weled yn nghanol cynulleidfa gyhoeddus wr 
gwahanglwyfus yn cael ei lanhau, y cên gwyn 
afiach yn cwympo oddiwrth ei gnawd, a'i gorff 
yn cael ei adferu i agwedd hardd ac iachus, ar 
orchymyn person y credid iddo gyflawni canoedd 
o'r fath wyrthiau, ar hwn oedd yn rhagori ar 
bawb o ran ei gymeriad am ddoethineb a rhin- 
wedd, byddai i bawb o bonom gredu gwirionedd 
eu tystiolaeth, Yn neillduol, nyni a gredem eu 
tystiolaeth os canfyddem., eu bod wedi eu cyn- 
hysgaeddu â doethineb a rhinwedd newydd a 
rhyfedd, trwy ddylanwadau proffesedig oddiwrth 
y cyfryw berson ; os gwelem hwynt yn ymwrthod 
â chrefydd, wrth yr hon yr ymlynent yn flaen- 


GWY 


orol gyda brwdfrydedd dyhewydol, gan gofleidio 
a dysgu un arall, hollol newydd ; ac er cadarn- 
hau y grefydd newydd hon, yr hon a_broffesent 
ei bod o ddwyfol darddiad, yn cyflawni amryw 
wyrthiau, yn ymadaw â'u holl fwyniant bydol, 
gan ddyoddef pob anmharch yn ewyllysgar, ac 
yn y diwedd yn ymostwng i gymeryd eu mer- 
thyru yn y dull mwyaf gwaradwyddus a phoen- 
us Gan hyny gellir profi gwyrth trwy dyst- 
iolaeth. 

Os gofynir pa un ai bod gwyrthiau yn dmgen- 
rheidiol? a pha un ai bod y dyben golygedig 
wrth eu cyflawni yn gwarantu y fath gyfryngiad 
uniongyrchol a hynod o eiddo yr Hollalluog, ag 
y mae y cyfryw weithredoedd rhyfedd yn ei 
dybied? I hyn yma gellid ateb, os yw y ffaith 
yn sicr, fod pob ymresymiadau oddiwrth natur 
yr achos yn nghylch yr angenrheidrwydd o hon- 
ynt, o angenrheidrwydd yn ofer, ac y gallant fod 
yn dwyllodrus. Duw sydd fwyaf addas i farnu, 
ac yn wir efe yw yr unig farnydd, pa cyn belled 
y dichon gwyrthiau fod yn addas er dwyn oddi- 
amgylch unrhyw ddyben arbenig o eiddo ei rag- 
luniaeth; a pha can belled y byddai i'r dyben 
hwnw fod heb ei gyflawni, pe na byddai ond i 
foddion cyffredin yn unig gael eu harferyd yn 
mherthynasiddo. Felhyn, oddiwrth absenoldeb 
gwyrthiau, gallwn benderfynu mewn unrhyw am- 
gylchiad nad oeddynt yn angenrheidiol; ac oddi- 
wrth eu hanfodaeth, ar sail unrhyw dystiolaeth 
resymol, gallwn yn eon gasglu eu bod yn addas, 
Bydd i ystyriaeth o sefyllfa y byd yn gyffredinol, 
ac o eiddo y genedl Iuddewig yn neillduol, yn 
nghyd ag ymchwiliad i ansawdd a thuedd y gre- 
fydd Gristionogol, nodi allan yn dra eglur fudd- 
ioldeb annhraethadwy cyfryngiad gwyrthiol; a 
phan y byddo i ni adfyfyrio yn ddwys ar y dy- 
benion daiouus a phwysig oedd i gael eu heffeith- 
io trwyddo, cawn ein llwyr argyhoeddi nad oedd 
yn cynwys arddangosiad ofer a diles o'r dwyfol 
allu, eithr tra yr oedd y moddion yn effeithio ac 
yn cadarnhau y dyben, fod y dyben yn cyfiawn- 
hau ac yn egluro y moddion. Os bydd i ni fy- 
fyrio ar yn mron anwrthwynebol rym rhagfarn, 
ac ar y gwrthwynebiad grymus a wnaed yn 
gyffredinol ganddo i sefydliad crefydd newydd 
ar ddinystriad defodau ac arferiadau, y rhai a 
wnaethpwyd yn gysegredig trwy awdurdod, ac 
yn gynefin trwy arferiad; os bydd ì ni fyfyrio 
ar helaethrwydd a phwysigrwydd yn gystal ag 
ar hynodrwydd y cynllun Cristionogol; pa ddy- 
ben y proffesai ei effeithio, a pha anhawsderau 
yr ydoedd o angenrheidrwydd dan rwymau i 
ymwrio â hwynt cyn y gallasai y cyfryw ddyben 
gael ei gyflawni; pa gymaint yr oedd yn cael ei 
wrthwynebu gan dybiau ac ymarferiadau y cy- 
ffredinolrwydd o ddynolryw, trwy athronydd- 
iaeth, coelgrefydd, tymherau llygredig, cyndyn- 
reddfau, balchder a chnawdolrwydd; !yn fyr 
frwy bob dirmyg o ddynol effeithioldeb wedi eu 
llunio gan gyfrwysder, a'u cefnogi gan allu ac 
awdurdod; os bydd i ni fyfyrio yn bwysig a 
dwys ar y pethau hyn, gan roddi iddynt eu 
priodol bwys, (ac y mae profiad yn dangos nad 
yn hawdd y gallwn roddi gormod o bwys iddynt), 
bydd i ni gael ein tueddu i ganiatau hyd yn nod 
yr angenrheidrwydd o gyfryngiad gwyrthiol, gan 
y buasai moddion cyffredin dan angenrheid- 


466 


————— rm... —_— 


GWY 


rwydd, yn ein bryd ni, o fethu llwyddo yn y 
cyfryw amgylchiadau, ac ar y cyfryw amserau. 

Y mae datguddiad yr ewyllys ddwyfol, trwy 
offerynoliaeth dynion ysbrydoledig, fel y cyfryw 
yn wyrthiol; ac herwydd hyn, cyn y mae yn 
alluadwy i elynion yrj efengyl wneuthur def- 
nydd i bwrpas o'u gwrthddadleuon yn erbyn y 
gwyrthiau arbenig ar ba rai y mae ei chredad- 
wyaeth wedi ei seilio, y mae yn gorwedd arnynt 
ddangos yn gyntaf yr hollol anmhosiblrwydd o 
ddatguddiad dwyfol. Yn mha oes bynag y bydd 
i'r datguddiad gael ei wneuthur, nis gall oesoedd 
dilynol ei wybod, eithr yn unig trwy dystiolaeth ; 
ac os bydd iddynt ganiatau ar sail tystiolaeth 
eu cydgreaduriaid, fod Duw wedi cynhysgaeddu 
unrhyw fod â gwybodaeth oruwchnaturiol o'i 
ewyllys, ar ba seiliau y mae yn ddichonadwy 
iddynt wadu ei fod wedi cynhysgaeddu yr un- 
rhyw fod â gallu i iachau y cleifion, ac i lanhau 
y gwahanglwyfus? Gofynir pa fodd yr oedd yn 
ddichonadwy i'r cyfryw ddysgawdwr dwyfoli 
roddi prawf mwy uniongyrchol ac addas o'i go- 
misiwn goruwchnaturiol, na thrwy arddangosiad 
o'r arwyddion a'r rhyfeddodau hyny ag oeddynt 
yn dynodi bys Duw? Arddangoswyd drachefn 
a thrachefn, nad oedd yn alluadwy i'r apostolion 
gael eu twyllo, ac nad oeddynt dan unrhyw dem- 
tasiwn ì dwyllo neb. Mewn gwirionedd, mor 
rymus yw y prawf a ddygir mewn ymddiffyniad 
i'w tystiolaeth, fel y mae gwrthgredwyr y dydd- 
iau hyn wedi cael eu gorfodi i adael y tir ar yr 
hwn y safai eu blaenafion; i wadu pob profion 
moesol yn cyfodi oddiwrth gymeriad ac adrodd- 
iad llygad-dystion; ac i haeru ar sail egwyddor- 
ion arddansoddol yn hytrach na hanesyddol, fod 
gwyrthiau yn hollol analluadwy ynddynt eu hun- 
ain, o hanfodi mewn unrhyw amgylchiadau, nac 
o gael eu cadarnhau trwy brawf. 

Gwyrthiau gan hyny, yn mysg y rhai yr ydym 
yn ystyried proffwydoliaeth, ydynt yr unig brawf 
uniongyrchol a ellir ei roddi o ddwyfol ysbryd- 
oliaeth. Pan y mae crefydd, neu wirionedd 
crefyddol, yn cael eu datguddio o'r nef, ym- 
ddangosant yn addas os nad yn anhepgorol ang- 
enrheidiol er cymhell dynion i wneuthur der- 
byniad o honi; ac yn yr amgylchiad hwn yn 
unig y gallwn ddychymygu eu bod yn angen- 
rheidiol, neu gredu am foment iddynt gael, neu 
y cânt eu cyflawni. 

Y mae hanesyddiaeth pob crefydd yn mron yn 
llawn o adroddiadau am arwyddion a rhyfedd- 
odau, ac am gyfrinach dynion â'r duwiau; eithr 
nid ydym yn gwybod am unrhyw gysawd cref- 
yddol, oddigerth yr un Iuddewig a Christionogol, 
yn cyfeirio at wyrthiau fel yr unig brawf o'i 
gwirionedd a'i dwyfoldeb. Ni ddywedir bod y 
ffug-wyrthiau y crybwyllir am danynt gan yr 
haneswyr a'r beirdd paganaidd wedi cael eu cy- 
hoeddus gyflawni er argymell gwirionedd rhyw 
grefydd newydd groes i'r eilunaddoliaeth ffyn- 
edig. Gellir dangos nad oedd llawer o honynt 
amgen dygwyddiadau naturiol yn unig; darlun- 
ir eraill o honynt megys wedi eu cyflawni yn y 
dirgel ar yr achlysuron mwyaf dibwys, ac mewn 
oesoedd tywyllion a dychymygol, yn mhell cyn 
amser yr ysgrifenwyr gan ba rai yr adroddir 
hwynt; ac am y rhai hyny o honynt a ymddang- 
osant ar yr olwg gyntaf wedi eu cadarnhau oreu, 


GWY 


46 


GWY 


EU id NW ——— IG WN NN 


y mae yn ddigon eglur nad oeddynt yn unig ond 
ysiranciau wedi eu jllunio i ddybenion arbenig, 
er gwenieitho awdurodedigion, a dwyn yn mlaen 
y coelgrefyddau llywyddol. Herwydd y rhe- 
symau hyn, yn gystal a hanes cymeriad anfoesol 
y duwiau, gan y rhai y dywedir eu cyflawni, y 
maent yn hollol annheilwng o ymchwiliad, ac yn 
dwyn ynddynt eu hunain y profion cyflawnaf o 
gelwydd a thwyll. 

Ond y gwyrthiau priodoledig i Moses a Christ 
ydynt o gymeriad hollol wahanol. Ni ddywedir 
i gymaint ag un o honynt gael ei chyflawni ar 
achlysuron dibwys. Yr ysgrifenwyr a'u had- 
roddant, oeddynt yn llygad-dystion o'r ffeithiau, 
y rhai, fel y sicrhant, a gyflawnwyd yn gyhoedd- 
us er cadarnhau gwirionedd eu cysodau priod. 
Y maent mewn gwirionedd, wedi eu huno yn y 
fath fodd â'r cysodau rhag-grybwylledig, fel nad 
ellir ysgar y gwyrthiau a'r athrawiaethau oddi- 
wrth eu gilydd; ac os na chawsant y gwyrthiau 
eu gwirioneddol gyflawni, nid yw yn ddichonadwy 
i'r athrawiaethau fod yn wirionedd. Heblaw 
hyn oll, cawsant eu cyflawni yn amddiffyniad 
datguddiedigaethau croes i holl gysodau crefydd 
ol, coegddefodau, a rhagfarnau yr oes yn yr hon 
y cymerasant le; amgylchiad yr hwn ynddo ei 
:'hun sydd yn eu gosod allan o barth awdurdod, 
:yn anfeidrol uwch na'r arwyddion paganaidd, yn 
gystal a rhyfeddodau gau eglwys Rhufain. 

Mewn gwirionedd, yr ydym yn credu y can- 
iateir yn gyffredinol y gallasai y gwyrthiau cry- 
bwylledig yn llyfr Exodus a'r pedair Efengyl, 
fod yn brawf digonol i'r rhai a'u gwelsant yn 
cael eu cyflawni, o ddwyfol ysbrydoliaeth Moses 
a Christ; eithr nad allant fod yn un prawf pa 
bynag i ni; gan y rhaid i ni gredu yn y gwyrth- 
iau eu hunain, os credwn mewn un modd yn- 
ddynt ar awdurdod noeth tystiolaeth ddynol. 
Paham, fel y gofynwyd ambell waith, na chaf- 
odd gwyrthiau eu cyflawni yn mhob oes a gwlad? 
Os yw Cristionogaeth i barhau tra parhao am- 
ser, pob cenhedlaeth o ddynolryw a ddylasent 
gael prawf cyflawn o'i gwirionedd a'i dwy- 
foldeb. 

Dichon fod yr un gwrthddadleuon yn gor- 
wedd yn erbyn cyflawniad gwyrthiau yn 
mhob oes a gwlad, ag sydd yn erbyn ysbrydol- 
iaeth uniongyrchol pob un ar ei ben ei hun. Pe 
derbyniasid y gwyrthiau hyny fel y cyfryw yn 
gyffredinol, buasai dynion yn cael eu cymeryd 
i fyny i'r fath raddau â'u rAifedi, yn hytrach 
nag â nerth eu hawdurdod, fel na buasent ond yn 
brin yn feistriaid ar eu hymddygiad eu hunain ; 
ac yn y cyfryw amgylchiad buasai gwir ddyben 
pob gwyrthiau yn cael ei ddinystrio trwy eu 
mynychder. Ymddengys modd bynag, mai y 
gwirionedd ydyw, na byddai i wyrthiau yn cael 
eu hadgyflawni can fynyched gael eu derbyn 
fel y cyfryw, ac o ganlyniad y collent eu grym ; 
oblegyd y byddai yn annichonadwy mewn am- 
ryw amgylchiadau, eu gwahaniaethu oddiwrth 
ddygwyddiadau cyffredin. Os byddai iddynt 
gymeryd lle yn rheolaidd ar amserau arbenig, 
annichonadwy fyddai profi eu bod yn eithriadau 
oddiwrth ddeddfau adnabyddus anian, gan y 
byddai genym yr un profiad am y. naill linell o 
ddygwyddiadau a'r llall; am olyniad rheolaidd 
effeithioldeb goruwchnaturiol, ac am gyfansodd- 


iad sefydlog a threfn gyson pethau. Gofyn gan 
hyny paham na ddygwyddai gwyrthiau yn feu- 
nyddiol, fyddai gofyn mewn effaith paham na 
pheidiai gwyrthiau a bod yn wyrthiau? Canys 
eglur yw y peidient a bod felly, pe dygwydd- 
ent o hyd. 

Meddylia rhai na pharhaodd gallu gwyrthiol 
yn hwy nag amser yr apostolion. Eraill a dyb- 
iant iddo barhau yn hwy o lawer. Y mae yn 
lled amlwg modd bynag, fod gwyrthiau wedi 
peidio yn gyffredinol cyn amser Cystenyn. Yn 
mherthynas i'r rhai y tystiolaetha Augustin eu 
cyflawni wrth feddau y merthyron, a lleoedd 
eraill, nid yw eu prawf mor gadarn ag y gellid 
dymuno mewn ffeithiau o bwys. Y ddadl yn 
nghylch amser terfyniad galluoedd gwyrthiol a 
ddygwyd yn mlaen gan y Dr. Middleton yn ei 
“Rydd Ymofyniad o barth Galluoedd Gwyrth- 
iol,” &c.; gan Mr. Yate, Mr. Toll, ac eraill, y 
rhai a dybiant i wyrthiau beidio gyda marwol- 
aeth yr apostolion: Ar yr ochr arall i'r ddadl 
ysgrifenodd Dr. Stebbing, Dr. Chapman, Mr. 
Parker, Mr. Brook, ac eraill. 

Yn mherthynas i wyrthiau yr eglwys babaidd, 
y mae yn eglur ddigon fel y sylwai Dr. Dod- 
dridge, nad oedd amrywiol o honynt, yn ol add- 
efìad eu haneswyr hwy eu hunain, ond yn unig 
chwedlau gweigion; cyflawnwyd eraill o honynt 
yn absenoldeb tystion credadwy, neu mewn am- 
gylchiadau ag oeddynt yn cynhysgaeddu y cyf- 
lawnydd â'r cyfleusderau goreu i dwyllo; ac y 
mae yn nodadwy, na chawsant braidd erioed eu 
cyflawnill» yr ymddangosent yn fwyaf angen- 
rheidiol, sef yn y gwledydd yr ymwrthodir a'r 
athrawiaethau a ystyrir o'r pwys mwyaf gan 
yr eglwys hono. 

GWYRTHIAU CRIST, yr arwyddion a'r 
rhyfeddodau dwyfol a gyflawnwyd ganddo ar y 
ddaear, er profi ei ddwyfol anfoniad, fel y Mes- 
siah addawedig, Ioan iii. 2; x. 36, 37, 38. 

Yn mherthynas i wyrthiau yr Arglwydd Iesu 
Grist, dir sylwi; 1. Eu bod yn lluosog ryfeddol 
o ran eu rhifedi, loan xx. 30; xxi. 25. 2. Yn 
amrywiog oran eu sylwedd a'u gwrthrychau, 
Math. xi. 5. Yr oedd dynol glefydau, doluriau, 
ac anafau o bob rhyw, cythreuliaid anwn, brenin 
dychryniadau, elfenau anian, daear a dwfr, &c., 
yn ddarostyngedig iddo, ac yn cael eu rheoli 
ganddo wrth ei ewyllys; ac yr oedd bach a mawr, 
hen ac ieuanc, cyfoethog a thlawd, pell ac agos, 
Iuddew a Chenedl-ddyn, da a drwg, gelynion a 
chyfeillion, yn cyfranogi o'i haelioni ef yn ddi- 
wahaniaeth. 3. Yn fawrion a rhyfedd o ran eu 
hansawdd a'u graddau, Ioan xv. 24. 4, Yn 
ardderchog, eto yn syml a dirodres o ran dull 
eu cyflawniad, Math. xii. 15; Luc viì. 11-16; xi. 
38—44. 5. Yn ddisymwth ac uniongyrchol oran 
eu cyflawniad, Ioan iv. 49—53. 6. Yn gyflawn 
a diddadl o ran eu prawf, Act.ii. 22. Ymddeng- 
ys hyn oddiwrth fod ffeithiau o natur eglur i 
synhwyrau a dealltwriaeth pawb ag oedd yn 
feddianol ar synwyr cyffredin; oddiwrth fod eu 
hadroddwyr yn llygad-dystion o honynt; iddynt 
gael eu cyflawni yn y modd: mwyaf cyhoeddus; 
nad oedd yn un elw i'r adroddwyr dwyllo eu 
cyd-ddynion; eu bod yn ddynion o gymeriad di- 
halog, ac anghyffredin; bod eu hadroddiadau yn 
cynwys mwy o nodau eywirdeb nag a ellir gael 


HAB 


468 


HAD 


—- _ 


—— — 


mewn unrhyw adroddiadau eraill, bod hanfodiad y 
ffeithiau yn cael ei addef yn gyffredin gan Iuadew- 
on a Chenhedloedd, yn gystal a Christionogion, 
ac yn aros heb ei wrthbrofi gan neb o honynt 
dros ddeunaw cant o flynyddoedd; a bod yr ad- 
roddiadau yn wir weithion y personau i'r rhai y 
maent yn cael eu priodoli. /. Yn santaidd a 
dihalog o ran eu tuedd. Ymddengys hyn nid yn 
unig oddiwrth eu heffeithiau cyffredinol ar fedd- 
yliau ac ymddygiadau eu deiliaid a'u syllwyr, 
ond hefyd oddiwrth orchymynion Crist yn fynych 
i'r rhai a gyfranogent o'i ffafrau, Ioan v. 14... 8. 
Yn dirion a daionus o ran ei natur, Act. x. 98; 
Marc vii. 37. 9. Yn bwysiga theilwng o ran eu 
dybenion, sef gogoneddu ei Dad, cyflawni y pro- 
ffwydoliaethau, profi ei ddwyfol anfoniad ei hun, 
cadarnhau ei athrawiaeth, ac felly gos»d sylfaen 
ddiysgog i ffydd ei bobl i orphwys arni yn mhob 
oes. 10. Yn tra-rhagori, mewn amryw betbau, 
ar weithredoedd nerthol pawb a'i rhagflaenasant 
ef, Ioan xv. 24. Yr Iuddewon a chwenychent 
ddyrchafu gwyrthiau Moses uwchlaw eiddo Crist, 
na neb arall: ond ofer y cynygient at hyny ; gan 
fod yr eiddo Crist yn tra-rhagori arnynt mewn 
lluaws o bethau ; megys yn mhlith pethau eraill 
yn eu natur ddaionus a llesiol; yn eu rhifedi; 
yn eu cyhoeddusrwydd; ac yn neillduol yn yr 
awdurdod uniongyrchol trwy ba un yr oeddynt 
yn cael eu cyflawni. Yr oedd gallu Crist i 
wneuthur gwyrthiau yn trigo ynddo ef ei hun yn 
bersonol; ond nid felly yr oedd yr eiddo Moses. 
Yr oedd Crist yn gallu gwneuthur gwyrthiau pan 
y mynasai; ond nid felly Moses. Yr oedd Crist 
yn gwneyd gwyrthiau yn cienw ei hun; ond nid 
felly Moses. 

GYMNOSOPHISTIAID, (o yvgoc, noeth, a 
cogoc, doeth,) philosophyddion noethion; a elwid 
felly herwydd na_wisgent ond ychydig ddillad. 
Yr oedd dwy blaid o honynt; sefyr un Indiaidd, 
a'r un Ethiopaidd. Y rhai blaenaf oeddynt fath 
o athronwyr gwylltion, a thybir fod amryw 


Framiniaid yn eu plith : ermidiaid ac ymgyflwyn- 
wyr (devotees,) oedd y lleill. Dywedir fod y 
blaid Ethiopaidd yn gweini swyddau santaidd yn 
ol trefn offeiriaid yr Aifft; a bod ganddynt goleg- 
au, ac amrywiol raddau o ysgolheigion. 

Yr oedd y Gymnosophistiaid yn honod yn eu 
dirmyg ofarwolaeth. Cyflawnenthhunan-lofrudd- 
iaeth yn y modd mwyaf didroi yn ol, trwy fwrw 
eu hunain i ganol fflamiau tân. Ond ysgatfydd, 
nad oedd y cyfryw ddefod amgen gwasanaeth 
crefyddol er boddloni eu heilun-dduwiau, modd 
y gallent, trwy hyny, haeddu anfarwoldeb. 

GYRFA, (gyr,) yn briodol a arwydda redegfa, 
neu ystod, l Cor. ix. 24; yn allegol, ysbaid 
bywyd, neu yr alwedigaeth Gristionogol. Edrych 
Act.xiii. 25; xx. 2; 2 Tim.iv. 7; Heb. xii. 1. 
Dichon fod y blaenaf yn cael ei gyfenwi felly, 
herwydd bod ei derfynau wedi eu rhagnodi gan 
Dduw, Job xiv. 5; nad ydynt ond byr; ei fod 
yn dra phwysig; a bod gofal pryderus, a llafur 
ac ymdrech mawr yn ofynol er cyflawni ei 
ddyledswyddau mewn modd addas a dichwith. 
Dichon bod yr olaf yn cael ei galw felly, herwydd 
bod ei dyledswyddau wedi eu rhagnodi, a'u 
gosod ger bron y rhedegwyr gan Dduw yn ei air; 
mai gorthwyl gofalus, llafurus, ac ymdrechgar 
yw eu cyflawni mewn modd dyledus ac i ateb 
dyben da; bod gwobr yn y pen draw i'r holl ym- 
drechwyr cywir; ac mai ofn ei cholli, ac awydd, 
neu obaith em ei henill, yw y ddwy egwyddor, 
mewn cysylltiad â chariad at yr alwedigaeth ag 
sydd yn-eu cynhyrfu, a'u cadw i ymorchestu am 
ei chyrhaeddyd. 

Wrth derfynu gellir sylwi fod tri gair Groeg, 
(craôeov, Ôpouoc, ac ay&»,) yn cael eu cyfieithu 
gyrfa, yn y Testament Newydd, (Edr. 1 Cor. ix. 
24; 2 Tim.iv. 7; Heb. xìi. 1, Gr.) y blaenaf 
yn dynodi ystod; yr ail y weithred, rhedeg; a'r 
olaf y dull i'w chyflawni, sef yn llafurus ac ym- 
drechgar. Âm y modd i redeg er cael gafael, 


gwel Heb. xii. 1, 2. Edr. Camp. 


H. 


HABADIM, adran o'r blaid Iuddewig CAda- 
sidim, a sylfaenwyd gan Rabbi Solomon, yn 
llywodraeth y Mohileíî. Yr enw sydd gyfan- 
sawdd olythyrenau dechreuol y geiriau Hebraeg, 
n»7, 122, 1071, “doethineb, dealltwriaeth, a 
gwybodaeth.” Gellir yn briodol eu cyfenwi, y 
Llonyddwyr Iuddewaidd, oblegyd eu nod gwa- 
haniaethol yw ymwrthodiad â ffurfiau allanol, 
a hollol gyflwyniad y meddwl i neillluedd a 
myfyrdod. YnÌlle y bedyddiadau arferedig yn 
mhlith yr Iuddewon, ant hwy trwy yr arwyddion 
heb yr arferiad o'r elfen, ac ystyriant yn ddyled- 
swydd arnynt, cyn belled ag y byddo modd, i 
ymryddhau oddiwrth ddefnydd, herwydd ei duedd 
i lyfetheirio y meddwl yn ei esgyniad at ffynhon- 
ell oruchaf dealltwriaeth. Ni arferant hwy eiriau 
mewn gweddi, eithr yn unig cyflêant eu hunain 
ar agwedd gweddiwyr, gan ymarfer â deisyfiadau 
meddyliaidd. 

HABASIAID, neu ABYSSINIAID, cang- 
en o'r eglwys Goptiaidd, yn Ethiopia uwchaf. 
Cawsant eu dychwelyd i'r ffydd Gristionogol trwy 


oífferynoliaeth Frumentias, yn y drydedd ganrif, 
neu yn ol eu tystiolaeth eu hunain, (rwy oíferyn- 
oliaeth yr eunuch Ethiopaidd, y frenines Candace, 
yn nghyd a Mathew, a Bartholomew yr apostol; 
y rhai meddant hwy a fuont yn gweinidogaethu 
yn eu plith. Eu llywodraeth eglwysig sydd 
esgobaethol, tan arolygiad Abuna, neu Batriarch, 
yr DYD a dderbyniant o Alexandria. Gwnaeth- 
pwyd amryw gynhygion i'w huno âc eelw 
Rhufain ; ond yn gw yna Y maent Gyda 
iaid caethion; ond yn anghywir eu barn yn 
nghylch dyndod Crist; gan eu bod yn credu fod 
ei dduwdod yn gwasanaethu yn lle enaid dynol 
iddo. Anfonwyd yr ysgrythyrau santaidd yn 
ddiweddar iddynt, trwy offerynoliaeth y Gym- 
deithas Feiblaidd Frutanaidd a Thramor; a 
dysgwylir am yr effeithiau mwyaf daionus i gan- 
]yn hyny. 
HAD Y WRAIG, yr enw cyntaf tan ba un y 
datguddiwyd Cristi ddynion; yn dynodi nid yn 
unig y buasai yn wir ddyn, ond hefyd y cawsai 
ei gorff ei genhedlu, mewn modd goruwch- 


HAE 


469 


H.J 


natnriol, o sylwedd gwraig, heb gyfryngdod gwr. | nhraethol fawr, a bod pob ffafr yn deilliaw ìi bech- 


HA DES, gair Groeg cyfansawdd o ga, negydd- 
ol, ac «Sev, gweled, yn arwyddo anweledig; ac 
yn dynodi yn gyffredinol yn yr ysgrythyrau sant- 
aidd mal y gair Hebraeg Sheol, y byd anweledig, 
neu sefyllfa y meirw; ac yn cynwys y bedd, an- 
eddle anweledig y corff, a byd yr ysbrydoedd, 
trigfa anweledig eneidiau. Anfynych y mae un 
o'r ddau yn dynodi lle y boenfa, herwydd hyny 
y maent yn aml wedi eucam-gyfieithu uffern, yn 
y Beibl. 

HADGEB, enw Mahometaniad yn cyflawni 
pererindod i Mecca, yr hyn y mae pob iawn- 
ffyddiad tan rwymau i'w gyflawni unwaith yn ei 
oes. Hefyd enw gweinyddiad a gyflawnir ar 
ddyfodiad y fen a'r pererinion i Mecca. 

HAEDDIANT, (Aaedd,) rhygluddiant, tei- 


, lyngdod, cyrhaeddiad. 


Beirniaid Cymreig a sylwant mai priodol ystyr 


. y gair haeddu yw cymeryd gafael; ac maì o hono 
- y tarddodd y gair cyfansawdd cyrhaeddyd. Os 


felly, dichon mai priodol ystyr y gair haeddiant 


- yw yr hyn a gyrhaeddwyd trwy lafur ac ym- 


- drech, megys y tlws mewn camp, a'r wobr mewn 
“ gwasanaeth. 


Pa fodd bynag, dywed Mr. Buck, 


- “Fod y gair Saesneg mnerif, yn wreiddiol yn 
> cael ei gymhwyso at filwyr, neu swyddwyr mil- 


>wraidd, y rhai trwy eu hymdrechion ar faes 


. y gwaed, a thrwy y cyfyngderau y buont yn 


yW A'R 


ddarostyngedig iddynt dros ysbaid yr ymladdiad, 
yn gystal a thrwy unrhyw wasanaeth arall a 
allent mewn modd achlysurol ei wneuthur i'r 
wladwriaeth, y dywedir eu bod »merere stipendia, 
yn haeddu neu enill eu cyflog; yr hyn yn bri- 


odol y gellir dywedyd eu bod yn ei wneuthur;. 


herwydd eu bod yn rhoddi i'r wladwriaeth mewn 
gwir wasanaeth, yr hyn oedd gyfartal i'r gyflog 
a dderbynient, yr hon herwydd hyny ydoedd 
mewn uniondeb yn deilwng iddynt. Fel hyn 
gan hyny, (medd efe) daethcm o hyd i wir ystyr 
y gaìr haeddiant, oddiwrth yr hwn yr ymddengys 
yn eglur na ddichon y fath beth a haeddiant fod 
yn ein hufydd-dod goreu ni. Dichon y naill 
ddyn haeddu ar y llall, ond ni ddichon holl ddyn- 
olryw yn gynhuÌliadol haeddu ar y llall, ond ni 
ddichon holl ddynolryw yn gynhulliadol haeddu 
dim arlaw Duw. Y mae hyn yn ymddangos yn 
amlwg os ystyriwn anmherffeithrwydd ein hu- 
fydd dod, yn nghyd a thystiolaeth bendant y 
gair dwyfol,” Eph.ii. 8, 9; Rhuf. xi. 5, 6; Tit. 
iii. 5; Rhuf. x. I, 4. Dichon pechod haeddu 
cosb, yn yr ystyr o deilyngu; ond ni ddichon 
ufydd-dod haeddu gwobr yn yr ystyr hono, o 
law Duw. Sonia rhai am haeddiant o deilyng- 
dod, a haeddiant o gyfaddasrwydd; ond dichon 
fod y gwahaniaethiad yn fwy mewn swn nac 
mewn sylwedd. 

HAEDDEDIGAETHAU CRIST, ymadrodd 
duwinyddol yn dynodi gwiwdeb, gwerthfawrog- 
rwydd neu rinwedd mewnol, yr hyn oll a wnaeth 
ac a ddyoddefodd yr Arglwydd Iesu Grist dros- 
om ac yn ein lle; yn cyfodi oddiwrth urddasol- 
rwydd ei berson mewn cysylltiad â gwirfoddol- 
rwydd a hollol berffeithrwydd eì ufydd-dod. 
Rhaid cyfaddef nad yw yr ymadrodd yn ysgry- 
thyrol, ond nid yw hyny o fawr bwys, gan fod 
y Beibl yn eglur ddangos fod Crist yn berson o 
anfeidrol urddas, bod ei deilyngdod yn an- 

3N 


aduriaid euog trwy ei gyfryngdod ef. 

Y mae'r Penog Edwards yn sylwi fod iawn 
Crist yn golygu ei waith yn ateb i'r gofynion 
hyny o eiddo y ddeddf oddiwrth ddyn, ag oedd- 
ynt yn canlyn ei waith yn ei throseddu, sef dy- 
oddef cosbedigaeth pechod; a bod ei haeddiant yn 
golygu y gofynion hyny o'i heiddo oddiwrtho, 
ag oeddynt yn flaenorol i'w drosedd o honi, sef 
ufydd-dod gweithredol... Ond eto, y mae yn 
sylwi fod Crist yn haeddu wrth ddyoddef, ac yn 
dyoddef wrth ufyddhau; gan fod y blaenaf yn 
cynwys ufydd-dod i orchymyn ac ewyllys ei 
Dad, a'r olaf, ymostyngiad mawr ynddo ef fel 
Mab y Goruchaf.— Edwards's Works, vol. v., 
pp. 151, 152. 

HAELDER, HAELEDD, a HAELIONI, 
yn briodol a ddynodant dueddfryd cymwynasgar, 
caredigol, rhydd, agored; parod i gyfranu yn 
ewyllysgar a helaeth er gwneuthur eraill yn 
gysurus, ac er diwallu eu hangenion; yn draws- 
enwadol, yr hyn a roddir neu a gyfrenir, 2 Cor. 
viii, 2; ix. 11, 13; 1. Cor. xvi. 3. Sylwir fod y 
gair Hebraeg nadib, a gyfieithir haelioni, Esa. 
xxxii. 8, yn dynodi rhodd ewyllysgar, fonedd- 
igaidd, am ei bod yn tarddu o ysbryd boneddig- 
aidd, tywysogaidd; a bod y gair Groeg amxX0rc 
yn arwyddo symledd, yn gystal a haelioni, her- 
wydd y dylai haelioni darddu o symledd calon, 
2 Cor. viii. 2; Eph. vi. 5.. Edr. Oymwynasgar- 
wch, Elusengarwch. 

HAELIONI DUW, ei gymwynasgarwch a'i 
ddaioni. Edrych Cymwynasgarwch, a Daioni 


uw. 

HAERLLUGRWYDD, (Aaerllug,) digywil- 
ydd-dra, sarugrwydd, neu daearineb anweddus ; 
y gwrthwyneb i wyleidd-dra, hynawsedd, a 
mwyneidd-dra. 

HJAERETICO COMBURENDO, ysgrifen a 
orweddai gynt yn crbyn heretic, yr hwn unwaith 
wedi ei brofì gan ei esgob yn euog o heresi, â'r 
hwn yr ymwrthododd trwy lw, ac wedi syrthio 
eilwaith i hwnw, neu ryw un arall, a draddodid 
ar hyny i'r awdurdod wladol. Yr oedd yr ys- 
grifen hon yn ol barn rhai can hened a'r gyfraith 
gyffredin ei hun; modd bynag, euog farniad o 
heresi nid ydoedd yn cymeryd lle mewn unrhyw 
is lys eglwysig, eithr ger bron yr archesgob ei 
hun, mewn cymanfa dalaethol, a'r troseddwr a 
gyflwynid i fyny i'r brenin, i wneuthur ag ef fel 
y byddai da yn eiolwg. Fel hyn yr oedd gan y 
goron reolaeth ar yr awdurdod ysbrydol. Ond 
yn ol 2 Harri IV., pen. 15, gallasai yr esgob ei 
hun, heb gyfryngdod cymanfa, euogfarnu o he- 
resi; ac os na byddai i'r troseddwr ymwrthod 
â'i dybiau, neu os wedi ymwrthodiad y byddai 
iddo ymlithro iddynt eilwaith, yr oedd y sirydd 
wrth ei swydd, ar gais yr esgob, yn rhwym o 
gyflwyno yr aberth annedwydd i'r tân, heb aros 
am gydsyniad y goron. Yr oedd yr ysgrifen 
hon yn aros mewn grym, a chafodd ei gosod 
mewn gweithrediad ar ddau ailfedyddiwr, yn y 
seithfed flwyddyn o deyrnasiad Elisabeth, ac ar 
ddau Ariad, yn y nawfed flwyddyn o deyrnasiad 
Iago I. Tybiai Syr Edward Coke nad oedd yr 
ysgrifen hono yn gorwedd yn ei amser ef; ond 
yn awr y mae wedi eì diddymu mewn modd 
ffurfiol trwy ordinhad 22 Siarls II., pen 9, 


HAL 470 


HAL 


ELERI GGH No a —— sc Y — 


Eithr nid yw y weithred hon yn cyrhaeddyd 
can belled ag i ddileu llywyddiad archesgobion 
ac esgobion protestanaidd, neu unrhyw farnwyr 
eglwysig eraill yn achos atheistiaeth, cabledd, 
heresi, neu schism; ond gallent hwy bwofi a 
chosbi y cyfryw yn ol cyfreithiau eglwysig ei 
fawrhydi, trwy ysgymuniud, difuddiad, diradd- 
iad, a chosbedigaethau eglwysig eraill, islaw 
marwolaeth, yn yr un ffordd, ac nid amgen ag 
y gallent cyn ffurfio y weithred. 

HAGIOGRAPHA, gair Groeg cyfansawdd o 
ayiov, santaidd, a ypa6y, ysgrifen, yn dynodi 
trydydd dosbarth yr ysgrythyrau Iuddewig, yn 
cynwys y Psalmau, y Diarhebion, Job, Daniel, 
Kzra, Nehemia, Ruth, y Galarnad, y Pregethwr, 
Caniad Solomon, Esther, a'r Croniclau. Y gair 
Hebraeg yw Cethubim, ysgrythyrau; i ddynodi 
fod yr ysgrifeniadau hyn o'r un awdurdod a'r 
ysgrythyrau eraill, erna chawsant eu hysgrifenu 
gan Moses, nac yn briodol gan un proffwyd. 

HAICTITIAID, plaid Fahometanaidd, yn 
cynyg uno eu crefydd â'r eiddo Crist, ailym- 
ddangosiad yr hwn fel barnwr pawb, a ddys- 
gwyliant ar sail yr ymadrodd dilynol yn y Cor- 
an :—'“ O Mahomed, tia ganfyddi dy Arglwydd, 
yr hwn a ddaw ar y cymylau.” 

HAIRETITIAID, math o amheuwyr Maho- 
metanaidd, a ffugiant ameu pob peth, er eu bod 
ar yr un pryd, mewn modd anghyson, yn ar- 
ddel eu hunain yn Fahometaniaid.  Drachtiant 
ddiodydd cysglyd yn helaeth, ac ni cllir tybied 
eu bod yn cydífurfio mewn modd caeth â chref- 
ydd yn yr hon nid ydynt yn credu ; eto dywedir 
i offeiriaid (mmuftis) gyfodi o'r blaid hon. 

HALCYONIAID, (o Aalcyon, teg, tawel,) 
plaid a gododd yn 1802, yn Columbia, Gogledd 
America, yn cyfenwi ei hun yr eglwys JTalcyon- 
aidd. Gan eu bod yn ymwrthod a phob credoau 
a chyffesiadau ffydd, y mae yn canlyn eu bod 
yn caniatau cryn ryddid barn yn eu plith eu 
hunain, Ni addefant, modd bynag, ond un per- 
son yn y Duwdod; a haerant nad ellir adnabod 
y Tad fel person, ond can belled y rhyngodd 
bodd iddo ymgymeryd p«rsonoliaeth yn ei enein- 
iog, hyny yw, yn Nghrist. Gwadant barhad 
tragywyddol poenau uffern, gan gredu terfyniad 
hanfodaeth ysbrydion syrthiedig a dynion an- 
edifeiriol, ar ddiweddiad teyrnas gyfryngol Crist. 
Bedyddwyr ydynt, a'u dull o weini yr. ordinhad 
sydd hynod. Y bedyddiedigion a gerddant i 
waered i'r dwfr mewn gorymdaith, yn nghym- 
deithas y gynulleidfa, gyda llafar yn nghyd ag 
offer cerdd. Bedyddir hwynt yn enw yr Ar- 
glwydd Iesu Grist, trwy yr hyn, meddant hwy, 
yr arddangosir un person gogoneddus, y Tad, 
Mab, ac Ysbryd Glan. Cyflwynant eu plant i 
Dduw trwy weddi, gan eu gosod dan amolygiad 
aelodau yr eglwys, y rhai a'u cymerant yn eu 
breichiau, ac a'u bendithiant.. Gwel Hannah 
4Adams's View of all Relìgion, Fourth edition, 
1817. 

HALDENIAID, canlynwyr y Meistriaid Ro- 
bert ac Alexander Haldane, dau frawd pendefig- 
aidd, ac ymneillduwyr oddiwrth eglwys wladol 
yr Alban; y rhai o gylch deng mlynedd ar hu- 
gain yn ol a ffurfiasant y bwriad o gysegru eu 
hunain at ledaeniad yr efengyl yn yr India, ond 
a luddiwyd yn eu hamcan gan yr Fast Jndia 


Company. “Troisant mewn canlyniad eu sylw 
at eî lledaeniad gartref, a threuliasant lawer o 
feddianau i adeiladu capeli helaeth yn yr Eiddin 
a Glasgow, yn nghyd ag ìi ddybenion crefyddol 
eraill. Yn eu hymofynion am y gwirionedd, 
mabwysiadasant amryw ddaliadau, yn nghyd a 
ffurfiau caeth ddysgyblaeth Sandeman. Aethant 
eilwaith yn Fedyddwyr; ac ymranodd y blaid 
drachefn a thrachefn, fel nad yw braidd yn han- 
fodi yn bresenol. Eu canlynwyr a ymunasant 
â'r Bedyddwyr a'r Annibyniaid Albanaidd. 

Y mae yn teilyngu sylw neillduol na ddarfu 
i'r pendefigion hyn wyro oddiwrth wirioneddau 
sylfaenol datguddiad, er iddynt gyfnewid yn y 
pethau lleiaf eu pwys; ac fel y maent yn ddi- 
weddar wedi lleihau yn eu sel dros y pethau 
lleiaf, eu bod wedi cynhyddu yn eu brwdfrydedd 
dros hanfodolion crefydd. 

HALELIWIA, Heb.m-j55n, Gr. AXXMnXovta, 
“ Molwch yr Arglwydd.” 

Hynafiaid yr eglwys Gristionogol a grybwyll- 
ant yn fynych am ganu Haleliwia, wrth yr hyn 
y golygant fynych adroddiad y gair unigol hwnw, 
yr hyn a wnaent mewn efelychiad i'r llu nefol, 
Dat. xix. Weithiau golygant un o'r Psalmau 
sydd yn dechreu gyda'r gair ; megys yr cxlv, a'r 
rhai dilynol. Canu Haleliwia ydoedd fath o 
gymhelliad i gyduno i folianu yr Arglwydd. 
Nid oedd un ddadl gynt yn nghylch y cyfreith- 
lonrwydd o arfer yr hymn, er fod amrywiaeth 
barn yn nghylch y pryd i'w harfer. Dywed 
Awstin ei bod yn cael ei chanu mewn rhai eg- 
lwysi yn unig ar y Pasg, a deng niwrnod a deu- 
gain y Pentecost. Ond yr oedd yn cael ei har- 
fer mewn eglwysi eraill ar amserau eraill hefyd. 
Y mae Sozomen yn sicrhau nad oedd yn cael ei 
chanu yn eglwys Rhufain ond ar y dydd Pasg 
yn unig ; ac herwydd hyny fod y gair yn ffurf 
gyffredin llw yn eu plith, am y gobeithient fyw i 
ganu Haleliwia drachefn ar y diwrnod hwnw. 
Ond hyd yn nod yn yr eglwysi hyny yn y rhai 
yr oedd fwyaf mewn ymarferiad, yr oedd rhai 
eithriadau gyda golwg ar amser a phryd; canys 
yn ol Awstin, nid ydoedd byth mewn ymarfer- 
iad yn y Grawys. Gwaharddodd pedwaredd 
cymanfa Toledo ei arfer, nid yn unig yn y Gra- 
wys, ond hefyd ar unrhyw ddydd ympryd. Cry- 
bwyllir yn yr un gymanfa am Haleliwia dan yr 
enw Landes, a threfnir ei ganu yn union ar ol 
yr efengyl. Cenid ef, fel y tystia Jerome, ar 
angladdau hefyd; a dywed fod yr eglwysi yn 
dadseinio gan lais y gynulleidfa ar yr achly- 
sur, fel y gallesid meddwl fod yr eglwys yn siglo. 
Yn ail gymanfa Tours, trefnwyd ei ganu yn 
union ar ol y Psalmau, yn y foreuol a'r bryd- 
nawnol weddi. Dywed Jerome ei fod mewn 
ymarferiad yn y dirgel, a bod hyd yn nod yr 
aradrwr yn ei arfer wrth aredig. _ Yr oedd hefyd 
yn mhlith y mynachod yn rhybudd ìi gydymgun- 
ull i addoli. Y brif eglwysa gadwodd yn bar- 
haus y gair Hebraeg; ac felly y gwnaeth eglwys 
Loegr yn ei gwasanaeth cyntefig, er eu bod yn 
awr yn dywedyd “' Molwch yr Arglwydd,” a'r 
bobl yn ateb, *'Molianus a fyddo enw yr 
Arglwydd.” 

Y gair, fel y mae yn dygwydd yn y Psalmau, 
a gadwyd mewn amrywiol gyfieithiadau, ac yn 
fynych arferir ef mewn hymnau, tebygol her- 


HAL 


wydd ei sain gyflawn a hyfryd, yr hyn mewn 
cysylltiad a'i ystyr syml a phwysig, mor addas 
i wasanaeth crefyddol cyhoeddus, sydd yn ei 
wneuthur yn ddewisol gan gyfansoddwyr cerdd- 
oriaeth. Ei fogeiliaid ydynt dra ffafrol i gerddor. 

Yr Iuddewon a alwant Psalm cxiii, hyd cxvii, 
yr allel Mawr, herwydd eu bod yn mynegu 
trugareddau arbenig Duw tuag atynt hwy fel 
cenedl; ac y maent yn eu canu ar wyl y Pasg 
a gwyl y pebyll.— Buck. 

HALEN, (Aâl,) Heb. nŵn, Gr. aXc, aXac, 
Llad. sal, Saes. salê; yn briodol a arwydda 
ddefnydd mwnol, neu sylwedd gwyn caled, tra 
adnabyddus, a gloddir o'r ddaear, ac a ddefnydd- 
ir i amryw ddybenion, megysi bereiddio, puro, 
iachau, a chadw, &c. Yn gyffelybiaethol, yn 
1. Doethineb, arabedd, neu ffraethder ymad- 


' rodd, Col. iv. 6. Herwydd hyn yr oedd cynyg 


halen i wr yn mhlith y dwyreinwyr, yn cael ei 
ystyried yn sarhad mawr; gan nad ydoedd yn 
eu bryd hwy ond arwydd fod gwrthrych y cyn- 
hygiad yn ngolwg y cynhygydd yn ymddifad o 


” synwyr, a galluoedd i ymadroddi yn flasus a 


-. derbyniol. 


SY'N 


2. Gwir dduwiolion; yn neillduol 
gweinidogion ffyddlon, y rhai (rwy eu hathraw- 
iaeth bur a'u hymddygiadau santaidd, ydynt nid 


.. yn unig yn cadw y byd rhag llygriad a drewdod 
— barn ac ymarferiad, ond hefyd yn ei bereiddio 


“ a'i buro, fel y mae yn dyfod yn flasus, derbyn- 


iol, a chymeradwy gan Dduw, a_ dynion da, 
Math.,v. 13. Dywed Cruden fod rhai yn galw 


mari, â'r hwn y gwrteithir tir mewn rhai gwyled- 
_ ydd, yn “halen y ddaear.”— Ouden's Concord., 


| 
| 


in Verbo Salt. 

HALYBURTON—Y Parch Thomas Haly- 
burton, proffeswr duwinyddiaeth yn mhrif ysgol 
St. Andrew, yn yr Alban, a anwyd yn Duplin, 
plwyf Aberdalgy, gerllaw Perth, Rhag. 25, 
1674. Ei dad, gynt gweinidog y plwyf hwnw, 
a fwriwyd allan o'i fywioliaeth, yn nghyd ag yn 
nghylch tri chant o weinidogion eraill, am ang- 
hydffurfiaeth â'r grefydd sefydledig. Ei rieni 
oeddynt eill deuoedd yn enwog am dduwioldeb. 
Bu farw ei dad yn y flwyddyn 1682, yn y bym- 
thegfed flwyddyn a deugain o'i oedran; ac mewn 
canlyniad, disgynodd gofal moesau a dysgeid- 
iaeth ei mab ar y fam rinweddol. Erioed ni 
chafodd y pwys o undeb duwioldeb a dysgeid- 
iaeth ei dlatguddio yn eglurach yn y cymeriad 
mamol, nag yn yr enghraifft dan sylw. Oni 
buasai hyn, tebygol na chlywsai y byd am fudd- 
ioldeb talentau a rhinweddau Cristionogol Haly- 
burton, ac na chawsai yr eglwys brofiad o honynt. 
Yr oedd y wraig ragorol hon yn fam i un ar 
ddeg o blant, naw o ba rai a hebryngwyd ganddi 
i'r bedd pan yn ieuainc iawn. Mewn ychwaneg- 
iad at ofidiau eraill, gorfu arni ffoii Holland, 
am nodded rhag cynddaredd erledigaeth iddi ei 
hun a'i phlant, o ba rai nid oedd ganddi wedi 
eu gadael ond dau yn unig, sef gwrthrych y 
cofiant hwn, yn nghyd a'i chwaer henaf, yr hon 
oedd wedi priodi. Yn eì fywgrafíìad, y mae Mr. 
Halyburton yn crybwyll am amryw ddwysbig- 
iadau y bu efe yn ddeiliad o honynt, mewn per- 
yglon sylweddol neu ymddangosiadol ar y for- 
daith i Holland; ond y mae yn cyfaddef ar yr 
un pryd, nad oedd yn gwybod dim am gymer- 
adwyaeth Duw, na chymundeb âg ef; eithr yn 


471 


HAL 


priodoli pryder eì feddwl i gymysgedd o ofn 
naturiol a dymuniad hunanol am ddyogelwch 
rhag y perygl tybiedig. Ffurfiodd benderfyn- 
iadau yn y rhyferthwy, y rhai a laesasant gyda 
y gwyntoedd; a'i lygredd, yr hwn a gronwyd 
dros ychydig wedi tori yr argae a gyfodwyd i'w 
erbyn, a redodd gyda grym ychwanegol, Wedi 
cyrhaeddyd tir, a sefydlu yn Rotterdam, cafodd 
trwy ofal ei fam, ei osod o fewn cylch addysg- 
iadau gwerthfawrocaf un o'r gweinidogion dy- 
oddefus. Yn Chwefror, 1687, cyhoeddodd y 
brenin Iago gyfraith cyd-ddygiad, pan y dy- 
chwelodd amryw o'r ffoaduriaid adref; ac yn 
mhlith eraill, y fam a'i mab. Ar y fordaith 
buant mewn perygl llongddrylliad, eithr cawsant 
waredicaeth trwy diriondeb Rhagluniaeth. Ni 
adawodd y perygl hwn, gan nad ydoedd ond di- 
symwth, ond ychydig argraff ar feddwl Haly- 
burton. Trigodd yn Perth gyda'i fam hyd 1690, 
neu 1691. Ganiddo gael ei osod dan ddysg- 
yblaeth ysgoleigaidd dda, cynhyddodd yn fawr 
mewn dysgeidiaeth. Ond nid oedd crefydd wedi 
gwneyd un argraff effeithiol ar ei feddwl hyd 
oddeutu diwedd teyrnasiad Iago, pan y darfui 
ofn galarus, neu ryw ergyd disymwth oddiwrth 
y pabyddion, adfywio ei ddychrynfeydd yn 
nghylch ei achos tragywyddol. Ychwanegwyd 
y rhai hyn trwy addysg efengylaidd, ychwaneg- 
iad gwybodaeth, ac amserau o glefyd; ac yn 
fwyaf neillduol trwy sefyllfa wladol pethau. 
Wedi i ofn cleddyfau y pabyddion laesu trwy 
frwydr Killikrankic, yr hon a ymladdwyd Mehe- 
fin 27, 1689, yr unig drafferth oedd yn arosiddo 
ydoedd yn nghylch ei argyhoeddiadau, yn erbyn 
pa rai nid oedd yn gallu gwrthsefyll, eithr yn 
unig dros ychydig amser ar unwaith.  Dechreu- 
odd ymderfysgu yn nghylch profion crefydd 
ddatguddiedig; ac felly y parhaodd hyd oni 
chafodd ychydig dawelwch meddwl trwy ddarllen 
gwaith Robert Bruce ar ““Gyflawniad yr Ys- 
grythyrau.” Cafodd gymhorth ychwanegol oddi- 
wrth Mr, Donaldson, hen weinidog rhagorol, yr 
hwn a ddaeth i Perthi bregethu, ac a dalodd 
ymweliad i'w fam. Gofynodd hwn iddo a oedd 
yn ceisio bendith Duw ar ei ddysgeidiaeth; gan 
ddywedyd wrtho gydag edrychiad sarug, “ Syr, 
y mae dysgeidiaeth heb ei santeiddio wedi 
gwneuthur llawer o niwaid yn eglwys Dduw.” 
Tueddodd hyn ef i ymofyn am gyfarwyddiadau 
dwyfol mewn anhawsderau arbenig; ond eto 
gadawodd yr ymarferiad ef o hyd, yn ol ei_ dyst- 
iolaeth ei hun, yn ddigon pell oddiwrth Dduw. 
Yn 1690, neu 1691, symudodd ei fam i Eiddin, 
a gosododd ef yn ysgol Mr. Gavin Weir, lle yr 
arosodd (oddigerth dros yspaid byr,) hyd Tach- 
wedd, 1692, pan dderbyniwyd ef i'r coleg dan 
ofal Mr. Alexander Cunningham. Yma ei ar- 
gyhoeddiadau a ychwanegasant, yn. benaf trwy 
offerynoliaeth pregethau cyhoeddus, a thrwy 
ddarlleniad personol o ““Gywir Ddyohwelwr” 
Mr. Shepherd. Ychwanegodd ei ymarferiad 
ffurfiol o ddyledswyddau dirgelaidd, ond nid oedd 
wedi cyrhaeddyd heddwch disigl hyd nes iddo 
ddygwydd cyfarfod yn nghylch y pryd hwn â 
merthyroliaeth Mr. Clarke, yr hwn gan ei fod 
yn naturiol garu hanesyddiaeth, a ddarllenodd 
yn awyddus, ac oddiwrth yr hwn y derbyniodd 
amryw argraffiadau gwerthfawr, y rhai a aros- 


HAL 


472 


HAL 


asant gydag ef dros ei fywyd. Yn Mai, 1693, 
cafodd ei gynghori, yn gystal er mwyn ei fau 
ag er ei fwyn ei hun, i newid awyr, ac mewn 
canlyniad symudodd i St. Andrew, lle yr aeth 
imewn i'r coleg. Cafodd ei osod dan arolygiad 
Mr. Thomas Taylor, gwr dysgedig, yr hwn a 
ymddygodd yn dra charedigol tuag ato. Yn 
St. Andrew ychwanegodd ei barch i grefydd; a 
than weinidogaeth Mr. Thomas Forrester, de- 
chreuodd ddarganfod drwg mewnol ei galon. 
Ffurfiodd amrywiol benderfyniadau daionus, a 
thybiodd ei fod wedi goddiweddu heddwch; ond 
nid oedd y cyfan ond adeiladaeth wedi ei syl- 
faenu ar addunedau gwneuthuredig, ac mewn 
rhan yn gyflawnedig, ac nid ar iawn Crist. Wedi 
ymroddi yn gaeth dros dair blynedd i fyfyrio 
athronyddiaeth, meddyliodd fyned i'r gwledydd 
tramor, er caffaeliad addysg ychwanegol; ond 
ofn y môr ar un llaw, a chymhelliadau taerion 
cyfeillion ar y llaw arall, a'i dygasant o'r diwedd 
i benderfyniad i sefydlu fel athraw yn nheulu 
pendefig. Mewn canlyniad, yn Awst 1696, sy- 
mudodd i Wemyes. Cyfarfu yma âg anhaws- 
derau mawrion, yn cyfodi mewn rhan oddiwrth 
ei sefyllfa ddyrchafedig, ac mewn rhan oddiwrth 
y dadleuon yn nghylch gwirionedd crefydd, i ba 
rai yr oedd yn cael ei arwain. 

Wrth ymgyrchu at weithion gwrthgredwyr 
gyda golwg ar wrthbrofi eu rhesymau, cafodd ei 
feddwl ef ei hun ei derfysgu; ond gellir canfod 
gwerthfawr fírwyth eì fyfyrdod gyda golwg ar 
eraill, yn ei draethawd rhagorol ar Ddeistiaeth, 
yr hwn sy yn hollol wrthbrofi egwyddorion 
Arglwydd Herbert, yn nghyd a deistiaid eraill, 
ac a erys byth yn orchwyl safadwy ar y pwnc: 
ac er ei fod dros amser yn ddeiliad yr amheuon 
mwyaf poenus, eto nid oedd ganddo yn y pen 
draw, un llei edifarhau herwydd yr ymchwil, 
gan iddo ei ddysgu i ymostwng i gymeryd 
ei arwain mewn modd gostyngedig gan dyst- 
iolaeth datguddiad dwyfol. Y mae efe yn darlun- 
io iselder ei feddwl tra parhaodd yr ymdrech 
hon, megys yn rhy bwysig iddo sefyll dano yn 
hir. Ond oddiamgylch diwedd Ionawr, neu 
ddechreu Chwefror, 1698, derbyniodd o'r ysgry- 
thyr yr esmwythder iachusol hwnw ag oedd yr 
un mor angenrheidiol er parhad ei fywyd natur- 
iol ag ydoedd er ei dawelwch ysbrydol. Torodd 
goleuni newydd ar ei feddwl. Derbyniodd y cysur 
hwnw oddiwrth y groes, ag y darfu iddo ei geisio 
yn ofer mewn lleoedd eraill, a'r undeb hwnw ag 
sy fel egwyddor yn gysylltiedig â chrefydd Crist. 


U . i| 
Ei galon a ehangwyd tuag at eraill, ac am amryw 


ddyddiau yn nghyd, dywed ei fod wedi cael dy- 
fodfa megysi ddirgelfa pabell Duw. Yr oedd 
yr ystyriaeth fwyaf dwys o'i annheilyngdod ei 
hun yn gorlenwi ei feddwl, a'i deimladau o barch 
i Dduw oeddynt yn gyffredin yn dra uchel: ac 
y mae yn ardystio fod ei lawenydd yn annhraeth- 
adwy a gogoneddus. Mor bell uwchlaw y byd 
yr ydoedd wedi ei godi, fel, trwy anhawster yr 
ydoedd yn gallu darostwng ei feddwl at neb rhyw 


lyfrau oddigerth rhai o ansawdd dihewydol. Yr | 


pedd ei olygiadau ar ddrwg pechod yn helaethu 


fel yr ydoedd, medd efe, yn cynhyddu mewn | 
santeiddrwydd: ac yr oedd ei dristwch o'i her- | 


wydd yn dyfod o hyd yn fwy dwys, a'i chwenych- 


iad am waredigaeth oddiwrtho yn myned yn | 


gryfach gryfach. Ei holl amheuon blaenorol yn 
mherthynas i'r bôd o Dduw a ddiflanasant yn 
ngoleu eglur ffydd efengylaidd; ac yr oedd 
ganddo dystiolaeth o hanfodiad bôd o anfeidrol 
gariad a phurdeb, yn nhawelwch mewnol a sant- 
eiddrwydd ei galon. Y rhesymau anferth a ym- 
ddangosent fel mynyddoedd, a grynent yn mhre- 
senoldeb yr Arglwydd, ac a ymchwelent i'r dyfn- 
der. Gwirionedd yr ysgrythyrau, yr hyn gynt 
a ddadleuid ganddo, ac nad allai ei sicrhau na 
thrwy ei ymchwil ei hun na thrwy ddarllen ym- 
chwiliadau eraill, yn awr a dderbyniodd ddigonol 
brawf yn y darganfodiadau y darfu iddynt ei 
alluogi ef i'w gwneuthur o'i euogrwydd ei hun— 
o hanfodiad, perffeithderau, a bwriadau Duw— 
ac yn y dylanwadau duìl-newidiol, adfywiol, cyn- 
horthwyol, a chysurol ag yr oeddynt wedi eu 
trosglwyddo i'w feddwl ei hun. Yn fyr, daeth 
rheswm yn hollol yn ddysgybl datguddiad, a'r 
meddwl am ymaflyd yn ngwaith y weinidogaeth, 
yr hwn yn flaenorol, o herwydd sefyllfa sigledig 
ei farn, yr oedd wediei hollol roddi i fyny, a 
ddychwelodd yn awr. Yn Ebrill neu Mai 1698, 
dau weinidog o henuriadaeth Kilcaldy a ymwel- 
asant ag ef, gan ei anog i ymaflyd yn y weini- 
dogaeth fel profiedydd.  Gwrthddadleuodd ei 
ddiffyg o ddarllen, a'i anwybodaeth o iaith, &c. ; 
ond wedi hir gymhelliad cydsyniodd, a chafodd 
drwydded ganddynti bregethu Mehefin 22, 1699, 
Cafodd ei sefydlu yn weinidog plwyf Cens, Mai 
1, 1700. Yn mhen ychydig flynyddoedd wedi ei 
sefydliad yn Oens, dechreuodd ei iechyd an- 
mharu; ac o'r diwedd cynyddodd ei anhwyldra 
i'r fath raddau, fel nad oedd yn gallu myned 
trwy y llafur dygwyddiadol yn y fath blwyf 
helaeth, eithr trwy anhawster mawr. Yn Ebrill 
11, 1710, cafodd ei sefydlu trwy fraint-lythyr 
oddiwrth y frenines Ann, yn Broffeswr Duwin- 
yddiaeth yn ngholeg newydd St. Andrew, trwy 
gyfryngdod cymanfa Ffiffe, a thraddododd ei 
araith urddol mewn gwrthbrofiad i lyfryn atheist- 
aidd a gyfenwid “' Epistola Archimedia ad, Regem 
Gelonenem.” Yn Ebrill 1711 cafodd ei gymeryd 
gan eisglwyf peryglus. Symudwyd ymaith ei 
afiechyd, ond ni adenillodd byth ei gryfder blaen- 
orol; ac ar y 23 o Fedi 1712 ymadawodd yn 
orfoleddus â'r fuchedd hon, gan fyned i'w or- 
phwysfa dragywyddol. Ei eiriau diweddaf ydynt 
yn mysg y trysorau gwerthfawrocaf a adawodd 
crefydd erioed i'r eglwys; ac y mae y llythyrau a 
gyfansoddwyd ganddo ar ei wely angeu, yn ddang- 
osiadau o'i grefydd-deb digyffelyb, ac o'i fawr 
ofal am ddedwyddwch eraill. Yr oedd wedi ei 
addasu mewn modd arbenig i'r ysgolion ; oblegyd 
yr oedd yn siarad Lladin mewn modd hoyw- 


| wych: yr ydoedd yn dra chyfarwydd yn y Gryw, 


ond lluddiwyd ef gan ei afiechyd i gyflawni ei 
fwriad i ddysgu yr ieithoedd dwyreiniol, Ni 
bu ond ychydig fywydau yn fwy defnyddiol, 
nac yn cael eu hynodi yn fwy gan grefydd- 
older cyffredinol. Yr oedd ei farwolaeth yn 
golled i'r Alban, ac i'r byd yn gyffredinol, 
Ei weithion, mewn ychwanegiad at y rhai a 
a grybwyllwyd eisioes, a gynhwysent,—“ The 
Great Concern of Salvation; im three parts, vis., 
A. Discovery of Man's Natural State, or theguilty 
stwner conevicted; Man's Recovery by Faith in 
Christ, or the Convinced Sinner's case and cure; 


HAN 


45 


HAN 


the Christian's Duty with respect to both personal 
and family Religion.— Glasgow, 8vo, 1770.” ““ Deg 
Pregeth ar, ac ar ol gweinyddiad- swper yr Ar- 
glwydd; yn nghyd â Dwy Bregeth ar Farwol- 
aeth Cyfaill.” Yn rhagflaenu y rhai y mae y 
rhagymadrodd rhagorol o eiddo y Dr. Watts, yn 
dynodi rhagoriaeth y pregethau a'r awdwr. Y 
mae un arall i'r un perwyl, gan Thomas Black. 
— Buck, enlarged by Henderson. 

HAMET, plaid Fahometanaidd, canlynwyr 
Hamet, yr un fel y tybir a Mahady, blaenor 
plaid ddiweddar o Fahometaniaid, y rbai a wrth- 
odant hen athrawiaeth yr archoffeiriaid Maho- 
metanaidd. 

HANBALIAID, canlynwyr Hanbal, yr hwn 


: a ffugiai fod Mahomet wedi ei osod i eistedd ar 


orsedd Duw, yr hyn a ystyrid yn gyffredin yn 


> ddrychfeddwl cableddus. Pa fodd bynag llwydd- 


odd i godi plaid, yr hyn a achlysurodd derfysg; 


. yn yr hwn y cafodd amryw filoedd o fywydau 


— gwerthfawr eu haberthu. 


HANER-ARIAID yw y rhai a haerant nad 


- yw y Mab o'r un sylwedd (opoovcioc) a Nac, 


- eithr yn unig o sylwedd cyffelyb (ouoiovceoc) iddo; 


_ b. y., nad y gwir ydyw, ond ci fod y nesaf ato 
7 mewn gradd ac urddas, ac wedi ei genhedlu er 


.. pob tragywyddoldeb; nid o angenrheidrwydd, 
“fel yr haera pleidwyr tragywyddol genedliad, 


eithr yn unig trwy rydd ewyllys y Tad. Fel hyn, 
y mae yn eglur eu bod mewa effaith yn gwadu 
priodol dduwdod Crist gyda y Dyndodiaid, ac yn 


“ cytuno mewn egwyddorion â'r Ariaid; er yn 


N 


gwahaniaethu oddiwrthynt mewn proffes ac enw. 
Haner-Ariaid; er yn gwahaniaethu oddiwrthynt 
oedd y Dr. Clarke, ac Esgob Bull. Edr. 4riaid, 
Homnoiousìaid, Homousiaid. 
HANER-IUDDEWEIDDIAID, canlynwyr 
Fransis Dafydd,arolygydd Hungaraidd yr eglwysi 
Sosinaidd yn Transylvania, yr hwn a wrthwyneb- 
ai addoliad Iesu Grist mewn modd llawn mor 
frwdfrydol ag y byddai Sosinus yn ei amddiffyn, 
o herwydd yr hyn y cafodd ei fwrw i garchar, 
lle y bu farw mewn henaint, yn y flwyddyn 1679. 
Ond ni bu ei dybiau farw gydag ef, canys ysgrif- 
enodd Sosinus yn erbyn eu coleddwyr tan yr enw 
haner Juddeweiddiaid. Er fod Sosinus yn anog 
addoli Crist, (nid fel Duw, eithr) fel Cyfryngwr, 
y mae yn deilwng o sylw ei fod yn cyfaddef, nad 
oedd mewn un wedd yn angenrheidiol; h. y., yn 
rhwymedig. Herwydd hyn y mae yn canmawl 
y Cristion, ffydd yr hwn sy mor gref fel y mae 
yn ei alluogi yn feunyddiol i gyfeirio ei addoliad, 
mewn modd tmiongyrchol at y Goruchaf ei hun, 
Mosheim's E. H., vol. ìv. pp. 526—7, note Y. 
HANER-PELAGIAID, neu HANER- 
MORGANIAID, cangen o'r Pelagiaid yn y bum- 
ed ganrif, achanlynwyr y Mynach Cassiau, yr hwn 
a fabwysiadodd y tybiau canlynol er mwyn 
cymodi Awgustina Pelagius â'u gilydd; yn 1. 
Nad oedd Duw yn cyfranu ci ras i'r naill berson 
yn hytrach nag i un arall, mewn canlyniad i ar- 
faeth etholedigaeth; ond ei fod yn ewyllysgar i 
achub pawb, ar yr amod iddynt gydsynio â 
thelerau yr efengyl. 2. Bod Crist wedi marw 
dros bawb. 3. Bod y gras pwrcasedig gan Grist 
yn cael ei gynyg yn ddiwahaniaeth ibawb. 4. 
Bod dyn, cyn derbyn ffydd, yn alluog o ffydd a 
dymuniadau santaidd. 5. Bod dyn, gan ei fod 


wedi eî eni yn rhydd-weithredydd, o ganlyniad 
yn alluog i wrthwynebu dylanwadau gras, neu 
i atal ei gydsyniad â hwynt. Y gwahaniaeth 
rhwng y Pelagiaid a'r Haner-pelagiaid yw, fod y 
blaenaf yn gwadu yr angenrheidrwydd o ras 
mewnol, a'r olaf yn ei honi; eu bod yn ei 
wneuthur yn ddarostyngedig ìi awdurdod a gallu 
ewyllys rydd y deiliad o liono. 

HANESYDDIAETH, (Aanesydd, ) darluniad 
trefnus, rheolaidd, cyflawn, a chywiro ddygwydd- 
iadau wedi cymeryd gweithredol le, yn nghyd 
â'r cyfryw amgylchiadau pwysig cydfynedol â 
hwynt, ag a fyddant yn terfynu cofnodiad, er 
addysg, hyfforddiant, a buddioldeb cydoeswyr ac 
oliaid yr hanesydd. 

O'r holl wybodaethau nid oes un gaethach na 
hanesyddiaeth ; oblegyd nad yw yn caniatau un 
radd o ryddid i ddychymyg yr hanesydd, ond yn 
ei gyfyngu yn unig at ffeithiau a gwirionedd. Ni 
oddef hanesyddiaeth yr adraniadau hyny ag y mae 
traethiadau eraill yn ymddangos yu eu caniatau, 
os nid yn galw am danynt; oblegyd na chaniata 
i'r serchiadau a'r teimladau gael eu cyffroi â dim 
ond gwirionedd yr adroddiad yn unig. Rhaid 
i'w holl rym a'i phrydferthwch fod yn gynhwys- 
edig yn ei threfn reolaidd a'i hymadroddion cyf- 
addasol. Prif ganmoliaeth hanesydd yw adrodd 
pob dygwyddiad gydag eglurder, yn yr ymad- 
roddion hyny ag a fyddont yn cyduno âg an- 
sawdd y testun oreu, ac yn tueddu i'w egluro yn 
y modd cywiraf. _ Y ffeithiau adroddedig a liwir, 
yn y fath fodd, yn ngrym a phwysigrwydd yr 
amrywiol weithredoedd, fel y gallom ddychym- 
ygu ein bod yn canfod y cyflawniad o honynt; 
yr hyn yw cywreinrwydd a pherffeithrwydd y 
dull hanesyddol o ysgrifenu. Rhaid i'r ha- 
nesydd ysgrifenu, nid yn unig yn ddiduedd, 
ond hefyd yn ardderchog. Y fath athrylith 
rymus sydd ofynol yn yr hwn sydd yn llefaru 
wrth yr holl fyd, ac wrth bob oes; yr hwn sydd 
yn addysgwr yr hil ddynol, yn gyhoeddwr tyng- 
ed cynifer o enwogion, a sefydlwr eu cymeriad 
yn mblith oliaid, er ei gyfaddasu at y fath antur- 
iaeth bwysig! Rhaid iddo fod yn alluog i ffurfio 
amgyffrediadau goruchel ac ardderchog o bethau, 
ac i roddi y fath dro dyrchafedig i'w adroddiad 
ag a fyddo mewn gwirionedd yn cutuno âg ar- 
dderchawgrwydd ei destun. 

Hanesyddiaeth a ddosbarthir i hynafiaethol 
a diweddarol; cyffredinol a neillduol; santaidd 
a chyffredin; yn nghyd a naturiol, gwladol, ac 
eglwysig. Hanesyddiaeth hynafiaethol a gynwys 
adroddiad o hen ddygwyddiadau; a'r un ddi- 
weddarol, o bethau diweddar: hanesyddiaeth 
gyffredinol sydd yn cymeryd i mewn holl gylch 
y gelfyddyd gyda golwg ar amserau, gwledydd, 
a dygwyddiadau; ond hanesyddiaeth meillduol 
sydd yn cael eì chyfyngu i oesoedd, lleoedd, a 
dygwyddiadau arbenig; hanesyddiaeth sanfaidd 
yw yrun ysgrythyrol; ond hanesyddiaeth gyffredin 
yw pob hanesyddiaeth ddynol, yn neillduol yr 
un baganaidd: hanesyddiaeth mafuriol sydd yn 
cynwys darluniad o wrthrychau bywiol, llysieuol, 
a mwnol; megys anifeiliaid, ysgrubliaid, adar, 
&c. ; hanesyddiaeth wladol sydd yn cynwys dar- 
luniad o wledydd, codiad a chwymp teyrnasoedd, 
eu cyfreithiau, defodau, arferion, &c. ; hanesydd- 
iaeth eglwysig, (yr hon yn benaf a berthyna i'n 


HAN 


474 


HAT 


———— nn 


dosbarth ni,) a gynwys adroddiad o'r gweith- 
rediadau, chwyldroadau, a'r dygwyddiadau perth- 
ynol i'r eglwys, . 

Yn mherthynas i fuddioldeb hanesyddiaeth 
eglwysig, dywed y Dr. Jortin ei bod, yn 1. “Yn 
dangos cynydd rhyfeddol Cristionogaeth trwy yr 
holl ymerodraeth Rufeinig, trwy y Dwyrain a'r 
Gorllewin; er bod galluoedd y byd yn ei gor- 
thrymu yn ddirfawr. 2. Mewn cysylltiad â 
hanesyddiaeth Iuddewig a Phaganaidd, dengys i 
ni hollol ddinystr Jerusalem, dymchweliad yr 
eglwys a'r wladwriaeth Iuddewig, yn nghyd â 
pharhad y genedl annedwydd hono dros 1700 o 
flynyddoedd, er ei bod yn wasgaredig dros wyneb 
y ddaear, ac ar amserau, yn cael ei gorthrymu 
gan Baganiaid, Cristionogion, a Mahometaniaid. 
8. Dengysinii gynydd Cristionogaeth achosi, 
yn yr amrywiol wledydd yn mha rai y cafodd ei 
derbyn, ddymchweliad a_ dinystr paganiaeth, yr 
hon, ar ol egwan wrthwynebiad, a gafodd ei di- 
fodi yn y chweched ganrif. 4. Dengys i niy 
modd y parhawyd ac y trosglwyddwyd Cristion- 
ogaeth o'r oes apostolaidd i lawr i'r oes hon. 5, 
Dengysi ni y gwahanol dybiau a ffynasant ar 
wahanol brydiau yn mhlith y tadau a Christion- 
ogion eraill, a'r modd yr ymadawsant, i raddau 
mwy neu lai, oddiwrth symlrwydd yr efengyl. 
6. Cynhorthwya nii ffurfio barn gywir yn nghylch 
teilyngdod y tadau, a'r defnydd yr ydym i'w 
wneuthur o honynt. /. Dengysini y niwaid o 
sefydlu telerau afresymol cymundeb, ac o orfodi 
Cristionogion i broffesu athrawiaethau heb eu 
gosod allan mewn iaith ysgrythyrol, yr hyn a 
ellir ei gyfenwi yn dduwinyddiaeth gynlyniadol. 
8, Dengys i ni darddiad a chynydd pabyddiaeth ; 
ac yn ddiweddaf, 9. Dengys i ni darddiad a 
chynydd y diwygiad. 

“Y mae hanesyddiaeth eglwysig yn gangen 
dra phwyig o fyfyrdod, ond yn un ag sydd yn 
cael ei chymdeithasu â llawer o anhawsderau. 
Y mae amgylchiadau helaeth-ledaenol ac amryw- 
iog yr eglwys Gristionogol hyd yn nod o'i 
tharddiad cyntaf, yn gwneyd yn anhawdd ini 
gyrhaeddyd golygiadau boddlonawl yn nghylch 
amryw amgylchiadau perthynoliddi. Nichafodd 
yr amgylchiadau hyn, ond yn anfynych eu cof- 
nodi ar y pryd, na chan bersonau yn byw yn y 
lleoedd y dygwyddasant. Yr ysgrifenwyr boreu- 
ol, y rhai a gymerasant arnynt y gorchwyl o 
roddi hanes yr eglwys, nid oeddynt yn dra chyf- 
arwydd yn neddfau gwirionedd a phrawf hanes- 
yddol, nac yn wastad yn addas iawn i gymhwyso 
y cyfryw ddeddfau. Tybiau ac adroddiadau 
gwasgaredig ar hyd du-dalenau gweithion y 
tadau a'u holiaid ydynt yn fynych yn weigion, 
anghyson, a diystyr, ac yn cynhysgaeddu y dar- 
llenwyr â dyryswch diderfyn, neu destyn dadl 
anorphen. 'ra y mae yr achosion hyn a'u 
cyffelyb yn tueddu i wneuthur hanesyddiaeth 
eglwysig yn ddyrus, y mae y rhai a ymroddasant 
i'w myfyrio yn yr oesoedd diweddaraf, yn 
cymeryd golwg ar destynau eu hymchwiliad 
trwy gyfryngau yn tueddu i arliwio neu i 
ddirdynu y ffeithiau dan eu hadolygiad. Eu 
cymdeithasau, a'u dull neillduol o feddwl, yd- 
ynt mewn modd diarwybod iddynt eu hunain, 
yn tueddu i gysylltu drychfeddyliau diweddar a 
hen ymadroddion ac ymarferiad. Er enghraifft, 


y mae y gair eglwys yn mron yn wastad yn 
rhoddi y drychfeddwl o gorff cysylltiedig â'r 
wladwriaeth, yn proffesu egwyddorion iachus. 
Golygir hereticiaid hanesyddiaeth eglwysig yn 
gyffredinol fel dynion o egwyddorion cyfeiliornus, 
aco fecheddau anfoesol. Cymanfaoedd ydynt 
gyrff cynrychioledigol wedi eu haddurno â rhyw- 
beth cyfagos i awdurdod anffaeledig. Y mae yr 
holl bethau hyn yn tueddu yn fawr i ddyrysu a 
therfysgu ymofynwr i wir sefyllfa proffes o Grist- 
ionogrwydd dros oesoedd olynol; ac oddiwrth eu 
dylanwad terfysglyd y mae yn anhawdd i'r medd- 
yliau cryfaf fod yn hollol ddyogel. Anmhleid- 
garwch a broffesir yn gyffredinol, ac yn y rhan 
amlafo esamplau, a fwriedir, yn ddiamheuol; 
ond yn anfynych iawn y mae yn cael ei weith- 
redu. 

HANFOD, (Aan-bod,) yr hwn sy yn cyfan- 
soddi ansawdd arbenig unrhyw beth, ac yn ei 
wneyd yr hyn yw: bod, sylwedd. Fel hyn, han- 
fod Duw yw eifod—y Duwdod ei hun—neu ei 
natur; yr hyn sydd yn ei wneuthur yr hyn yw. 

HANFODIAD, (Aanfod,) bodoliaeth ; y cyflwr 
o fodoli, neu o weithredol hanfodi. 

HAPUSRWYDD, (Aapus,) Saesonaeg ^hap- 
piness; dedwyddwch, gwynfydedigrwydd. Edr. 
Dedwyddwch. 

HARDDWCH, (^ardd,) Heb. ynn, ^adar ; 
glendid, tegwch, neu brydferthwch naturiol neu 
foesol. Harddwch Duw a dyn yw ei santeidd- 
rwydd, Ps. xxvii. 4; xc. 17; cx. 3. “Glendid 
dyn yw ei gampiau.”— Diar. 

HARMONIAID, mudwyr o Wurtemburg i 
America, rhwng 1809 a 1805, tan lywyddiaeth 
George Rapp, eu gweinidog. Cawsant eu gorfodi 
i ymadael â'u gwlad gynhenid trwy waith y 
llywodraeth hanfodedig y pryd hwnw yn eu 
rhwymoiaddoli yn yr eglwys blwyfol, wedi i 
gyfnewidiad gael ei wneuthur yn y gwasanaeth 
cyhoeddus, â'r hwn nad oeddynt hwy yn gallu 
cytuno. —Ffurfiasant sefydliad ar y cynllun 
apostolaidd o fod “*pob peth yn gyffredin,” Act. 
iv. 32. Sylfaenasant dref yn nghylch chwech 
ugain milltir o Philadelphia, lle y llwyddasant 
i'r fath raddau fel y gwerthasant yr holl feddiant, 
oddiamgylch 1814, a symudasant i Indiana, yn 
mhellach i fynu i'r wlad, er mwyn ffurfio sef- 
ydliad newydd. Y maent yn proffesu protestan- 
iaeth, ac yn caniatau goddefiad cyffredinol. 
Meithrinant yr ieithoedd a'r celfyddydau dysg- 
edig gan gadw moesau caeth, a bod yn dra gofal- 
us i santeiddio y Sabbath. Y mae ganddynt un 
ddefod arbenig, sef cadw gwyliadwriaeth ar gylch, 
ac wrth hysbysu yr awr, ychwanegant, “ Aeth 
diwrnod heibio, ac yr ydym gam yn nes i'n di- 
wedd. Y mae ein hamser yn rhedeg ymaith, a 
llawenydd y nef a fydd ein gwobrwy.” —W. 

HASSIDEAID. Edrych Assideaid. 

HATEMIAID, canlynwyr Poatian Van Hat- 
tem, gweinidog yn nhiriogaeth Zealand, yn y 
ddwyfed ganrif ar bymtheg. Yr oedd efe yn dal 
angenrheidrwydd tynghedfenol ac anorfodadwy, 
fel canlyniad naturiol athrawiaeth Galfinaidd yr 
arfaethau dwyfol. Casglai oddiyma nad yw dyn- 
olryw tan un rhwymau i gadw deddfau yr Âr- 
glwydd; ond bod crefydd yn hollol yn gynhwys- 
edig, nid mewn gwneyd, ond mewn dyoddef yn 
amyneddgar. Gwadai farwolaeth ddifprwyol, 


HAU 


475 


neu iawn Crist; a haerai nad oedd Duw, yn 
briodol, yn cosbi dynion am, eithr frwy eu 
pechodau. 

HAUL, Gr. HXMoc; y mwyaf o'r cyrff nefol, 


gweledigi ni, yr hwn yw ffynonell goleuni a | 


gwres y byd isod hwn, a'r achos naturiol o'r 
holl fywyd, ffrwythlonrwydd, prydferthwch, a 
chysur ag sydd ynddo. Yn gymhariaethol, y 
mae Duw yn cael ei alw yn haul, ií ddynodi ei 
unoliaeth, mawredd, uwchafiaeth, purdeb, dys- 
gleirdeb, a'i ardderchogrwydd, yn nghyd â'i 
ddylanwadau tirion, ymgeleddol, llesol, a hyfryd- 
ol i'w greaduriaid, yn neillduol i'w bobl, y rhai 
sydd yn ymddiried ynddo, Ps. lxxxiv. 11, wedi 
ei gymharu â Ps. xlvii. 2; 1 Ioan i. 5; Esa. vi. 


a6 lx 19 at: xx. 0. 


HAUL CYFIAWNDER, Heb. npuy wnw; 


: un odeitlau ardderchog yr Arglwydd Iesu Grist, 


>arglwyddiaeth, a'i enwogrwydd breninol. 


Mal. iv. 2; yn dynodi, yn l. Ei uwchafiaeth, 
Haul, 
mewn iaith broffwydoliaethol, a ddynoda ben- 
aeth teuluaidd neu wladol; herwydd mai y prif 


“yn y teulu neu y wladwriaeth ydyw; a bod 


pawb o'u mewn yn cael eu llywodraethu, rheoli, 


_ a'u heffeithio ganddo, fel y planedau gan yr haul 
“ yn y cysawd heulog, Gen. xxxvii. 9, 10; Ezec. 
“ xxxii. 7; Math. xxiv. 29; Act. ii. 20; Dat, vi. 
12; viii. 12. Gan hyny gellir ystyried y cyfenw- 
“ ad “Haul Cyfiawnder,” yn gyfystyr â “ Brenin 


Cyfiawn,” neu yn iaith y proffwyd, Blaguryn 
Cyfiawn, neu Flaguryn Cyfiawnder,” sef ““ brenin 
yn teyrnasu ac yn llwyddo, ac yn gwneuthur 


“ barn a chyfiawnder ar y ddaear,” yrhwn yw “ yr 
' Arglwydd ein Cyfiawnder, Jer. xxiii. 5, 6; xxxiii. 


15. Mai hyn yn benafa olygir, a ymddengys 
oddiwrth fod y gair gwreiddiol fel y sylwa yr 
esgob Beveridge, yn y lleoedd rhag-grybwylledig 
yn arwyddo codiad haul, (AvaroXp,) ac yn cael 
ei gyfieithu felly yn y Gryw, y Syriaeg, a'r Arab- 
aeg— Beveridge's Private Thoughts, part ìi. pp. 
193, 194. Un haul sydd yn y cysawd heulog, 
yr hwn yw y mwyaf a'r ardderchocaf o'r planed- 
au yn y cysawd hwnw; a'r hwn sydd yn eu 
rheoli oll, a thrwy ei ddylanwadau nerthol, a'i 
rinweddau dymunol, yn achosi eu holl symudiad- 
au, defnyddioldeb, a chysur; felly un Brenin sydd 
yn yr eglwys, sef Crist; yr hwn yw y prif ynddi, ac 
sydd yn llywodraethu ei holl swyddwyr «'i hael- 
odau, gan achosi eu holl symudiadau crefyddol, 
a'u holl ddefnyddioldeb, prydferthwch, a chysur. 
2. Êi ardderchawgrwydd, personol a chymeriadol 
fel Cyfryngwr. Hyd y gwyddom ni, yr haul yw 
y mwyaf, y puraf, a'r ardderchocaf o'r holl fodau 
wybrenol. Sicr ydym mai Crist yw y mwyaf, y 
puraf, a'r godidocaf yn mhlith llu y nef a thrigol- 
ion daear. Gwir lun person y Tad a dysgleirdeb 
ei ogoniant ydyw, Heb. i. 3. Delw y Duw an- 
weledig a chyntaf-anedig pob creadur y gelwir 
ef, Col. i. 15.—Edrych Cyntaf-anedig. Tecach 
ydyw na meibion dynion, Ps. xlv.2. Gwyn a 
gwridog ydyw, yn rhagori ar ddeng mil; ïe, y 
mae efe oll yn hawddgar, Can. x. 10—16._ Yr 
hwnni wnaeth gam, ac ni chawd twyll yn ei 
enau, ydyw, l Pedrii. 22. A gellir dywedyd, 
“ Mai y cyfryw archoffeiriad santaidd, diddrwg, 
dihalog, didoledig eddiwrth bechaduriaid, ac 
wedi ei wneuthur yn uwch na'r nefoedd, oedd 


HE 


weddus ini," Heb. vii. 26. Y cyfryw un yw Crist; 
ac nid rhyfedd ei fod yn cael ei gyfenwi “Haul 
Cyfiawnder.” 3. Ei ddefnyddioldeb cyfryngol. 
Yr haul, tan Dduw, yw yr achos o'r holl oleuni, 
gwres, bywyd, ffrwythlonrwydd, prydferthwch, 
a chysur naturiol sy yn ein byd ni. Hebddo 
byddai y ddaear fel y fagddu, gan na fyddai 
llewyrch goleuni o'i mewn. Hebddo trengai pob 
ehediad ac ymlusgiad; gwywai pob llysieuyn, 
crinai pob planhigyn, ac ni byddai na ffewyth na 
phrydferthwch, na chysur ar y ddaear; eithr 
byddai yn aflunaidd a gwag, megys yr oedd ar y 
cyntaf cyn creu goleuni, Gen. i. 2. Yn yr un 
modd, Crist, fel Cyfryngwr, yw yr achos o bob 
gwybodaeth fuddiol, bywyd moesol, ffrwythlon- 
rwydd crefyddol, a phrydferthwch a chysur ys- 
brydol ag sydd yn mhlith dynion ar y ddaear. 
Hebddo buasai yr hil ddynol fel trigolion anwn, 
heb oleuni, bywyd, ffrwythlonrwydd, prydferth- 
wch, na chysur o un rhyw. Goleunii oleuo y 
cenedloedd, a gogoniant ei bobl Israel, ydyw, 
Lucii.32. Y gwir oleuni sydd yn goleuo pob 
dyn sydd yn dyfod i'r byd, ïe, goleuni y byd 
ydyw, a'r hwn a'i dilyno ni rodia yn y tywyll- 
wch, eithr efe a gaiff oleuni y bywyd, Ioani.9; 
viii. 12. Trwy diriondeb trugaredd ein Duw 
“cododd” ar ein byd tywyll ni “â meddygin- 
iaeth yn ei esgyll;” a thrwy rinweddau iachusol 
ei belydr nefol, y mae y rhai a ofnant enw yr 
Arglwydd yn ““myned allan ac yn cynyddu 
megys lloi pasgedig ;” gan fod “eu goleuni yn 
llewyrchu ger bron dynion, fel y maent yn gweled 
eu gweithredoedd da hwynt, ac yn gogoneddu 
eu Tad yr hwn sydd yn y nefoedd,” Mal.iv.2; 
Math. v. 16... Tra y mae y rhai ni chlywsant am 
dano, ac ni welsant ei gogoniant, “yn rhodio 
mewn tywyllwch, ac yn aros yn nhir cysgod 
angau,” gall y rhaia glywsant am dano, ac a 
gredasant ynddo, ddywedyd, “* Herwydd tirion- 
deb trugaredd ein Duw, trwy yr hon yr ymwel- 
odd â ni godiad haul o'r uchelder, i lewyrchu i'r 
rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch a chysgod 
angeu, i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd.) 
Luc i. 78, 79. 

HAWL, ardd-lw, meddiant, neu berchenog- 
aeth mewn unrhyw beth. 

HAWL DDWYFOL, mewn ystyr gaeth a 
phriodol a arwydda feddiant neu berchenogaeth 
Duw, yr hon sydd hollol, gyffredinol, a thragy- 
wyddol, gyda golwg ar bawb a phob peth, Ps. 
xxiv. l, 2; mewn ystyr anmhriodol, yr awdur- 
dod a ddychymygir a_ geir yn nzair Duw gyda 
golwg ar ryw ílurfiau a threfniadau eglwysig 
arbenigol. Herwydd hyn yr ydym yn darllen 
am hawl ddwyfol esgobyddiaeth, henuriadydd- 
iaeth, degymau, &c. Ond y mae y cyfryw hawl, 
a dywedyd y lleiaf am dani, yn amheus a dadl- 
euadwy. 

HEBREAID, (pererinion,) hiliogaeth Abra- 
ham, neu yr Iuddewon; hefyd, y cyfryw o'r 
Iuddewon ag a siaradant Hebraeg, mewn cyf- 
erbyniad i'r cyfryw o honynt ag a siaradant 
Roeg, y rhai a elwid Helenistiad, Act. iv. 1.— 
Gr. . 
Abraham yw y cyntaf yn y Beibl a elwir yn 
Hebread, Gen. xiv. 13. Tybia rhai iddo gael ei 
gyfenwi felly oddiwrth Heber, mab Salah, ac wyr 
Sem. Ond nid ydyw hyny yn ymddangos yn 


HEDD 


476 


debygol, oblegyd ei fod amryw o achau oddiwrth 
HA nc ad ts un rheswm da dros ei fod ef 

n cael eì gyfenwi oddiwrth y gwr hwnw, yn 
inan nag oddiwrth ei dad, neu ryw un arall 
o'i hynafiaid nes ato na Heber. Tybia eraill 
iddo gael ei alw felly oddiwrth Eber, nid o her- 
wydd ei fod yn hanu o hono trwy linach naturiol, 
ond am ei fod o'r un grefyddag ef. Ond nid yw 
y dyb hon eto amgen dychymyg disail, oblegyd 
na wyr neb a oedd gan Eber grefydd neu beidio, 
ac os oedd, pa grefydd ydoedd. Eraill, gyda 
mwy o debygolrwydd, a dybiant ei alw felly, 
nid oddiwrth Eber, ond oddiwrth ei waith 
yn frosi o Ur y Caldeaid, ar alwad Duw, ac 
yn tramwy, meu ymdaith fel pererin, mewn 
gwlad estronol; yr hyn yw arwyddoe.d y gair 
Hebreaidd eber. Yn gyson â hyn cyfieithant 
hwy y geiriau, “Sem oedd dad holl feibion 
Heber,” yn y modd canlynol:—'“Sem oedd dad 
holl feibion pererindod,” Gen. x. 21. Un o ““feib- 
ion pererindod,” ac yn wir, yr enwocaf o honynt 
oedd Abraham, Ps. xxxix. 12; Heb. xi. 8—16, 
mwy tebygol, gan hyny, i Abraham gael ei gyf- 
enwi yn Hebread, nìd am ei fod yn hanu o Eber, 
ond am ei fod yn ganlynwr Sem mewn ffydd 


ac ufudd-dod, ac yn un o'r enwoca€o “feibion y | 


pererin” duwiol hwnw. Yn yr un modd cyf- 
enwyd ei hiliogaeth yn Hebreaid oddiwrtho ef, 
am mai yn eu plith hwy yr oedd y pererinion, 
gan mwyaf, i'w cael gynt. 

HECATOMB, (Exarov Bovc, h.y. cant o 
ychain, ) aberthiad cant o ychain, neu mewn ystyr 
helaeth, cant o unrhyw fath o anifeiliaid. Offrym- 
id y cyfryw fath o aberthau gynt gan y paganiaid 
ar achlysuron arbenig. 

HECSAPLA, Gr. E&arXMa, Beibl wedi ei 
drefnu yn chwech dosbarth tudalenawl, yn cyn- 
wys y testun gwreiddiol, ac amryw gyfieithiadau 
Groeg o hono, y naill ar gyfer y llall, yr hwn a 
gyfansoddwyd gan Origen, yn y drydedd ganrif, 
trwy lafur mawr, er cadw y testun gwreiddiol 
yn ddilwgr, ac er cyfleustra cymharwyr. Nid 
oes ond ychydig o hono ar gael yn awr. 


HEDD, a HEDDWCH, Groeg Hcvyia, y | 


gwrthwyneb i ryfel, terfysg, ac anesmwythder, o 
bob natur arliyw. 

Nid oes dim mwy hyfryd na heddwch, na dim 
mwy anhyfryd na ei wrthwyneb, sef rhyfel, 
terfysg, ac anesmwythder. 
melysu pob peth chwerw; a'r diffyg o hono yn 
chwerwi pob peth melys. Hebddo, nis gwaeth 
beth a fyddo genym, gan nas gallwn fwynhau 
dim, nac ymgysuro mewn dim. Ag ef nis 
gwaeth beth na fo genym, gan ei fod yn gwneuth- 
ur ei feddianydd yn foddlon yn mhob cyflwr, ac 
felly yn cyflawni pob diffyg. 

Dosbarthir heddwch i gymdeithasola pherson- 
ol. Heddwch cymdeithasol sydd deuluaidd, 
gwladol, cymydogaethol, neu eglwysig. Hedd- 
wch teuluaidd, yw cydfod rhwng aelodau yr un 
teulu; heddwch gwladol yw cydfod rhwng em- 
rywiol wledydd, neu rhwng trigolion yr un wlad; 
heddwch cymydogaethol, yw cydfod rhwng pre- 
swylwyr yr un ardal neu gymydogaeth: a hedd- 
wch eglwysig yw cydfod rhwng gwahanol eglwys- 
ydd, neu rhwng aelodau yr un eglwys. Heddwch 
personol yw y dyogelwch, tawelwch, ac esmwyth- 


Y mae heddwch yn | 


| a nacaol yr ysgrythyrau santaidd. 


HEDD 


| der y mae dyn yn eì feddianu a'i fwynhau yn 


bersonol, neu ar ei ben eihun. Y mae hwn 
naill ai yn allanol neu fewnol; yn naturiol neu 
grefyddol; yn wirioneddol, neu dwyllodrus. 
Heddwch personol allanol yw dyogelwch cyflwr 
rhyngom â Duw, a thawelwch amgylchiadau 
rhyngom â phawb a phob peth arall. Heddwch 
personol mewnol, yw tawelwch meddwl, neu 
ryddid oddiwrth ofnau, amheuon, llid, cenfigen, 
balchder, ac anfoddlonrwydd. Gall yr olaf fod 
heb y blaenaf, a'r blaenaf heb yr olaf. Heddwch 
personol naturiol yw tawelwch allanol neu fewnol, 
yn cyfodi oddiar achosion naturiol, megys iechyd 
corfforol neu lwyddiant bydol. Heddwch person- 
ol crefyddol yw dyogelwch cyflwr rhyngom a 
Duw, yn cyfodi oddiar ffydd yn Nghrist, a thawel- 
wch meddwl, yn cyfodi oddiar ymddiried yn 
Nuw, ar sail ei addewidion, yn nghyd a gobaith 
da trwy ras, amynedd tan groesau, boddlonrwydd 
i'n cyflwr, llawenydd yn yr Ysbryd Glân, a llawn 
sicrwydd gobaith. Heddwch gwirioneddol, allan- 
ol a mewnol, naturiol a chrefyddol, yw tawelwch 
sylweddol, ar sylfeini da, ac yn cyfodi oddiar 
achosion cyfreithlon a diffuant. Heddwch twyll- 
odrus yw tawelwch allanol neu fewnol, naturiol 
neu grefyddol, ar sylfeini drwg, ac yn cyfodi 
oddiar achosion anghyfreithlon a disylwedd. Y 
blaenaf yw heddwch y Cristion cywir, a'r olaf 
yw heddwch yr holl annuwiolion, rhagrithwyr, a 
hunan-dwyllwyr yn y byd. 

HEDDWCH CYDWYBOD, mewn ystyr 
gaeth, a ddynoda ryddid oddiwrth ei chyhudd- 
iadau, ac ymwybodaeth o'i chymeradwyaeth o'n 


| eymeriad a'n gweithredoedd, yn ol gair Duw. 
| Y blaenaf a olygai Ioan pan y dywedai, “ An- 


wylyd, os ein calon ni'n condemnïa, y mae gen- 


| ym hyder ar Dduw,” 1 Ioan iii. 21; a'r olaf a 


olygai Paul wrth ddywedyd, “' Ein gorfoledd ni 
yw hyn, sef tystiolaeth ein cydwybod, mai mewn 
symlrwydd a phurdeb duwiol yr ymddygasom 
yn y byd,” 2 Cor. i. 12. Ni phaid cydwybod 
oleu, effro, a chyhuddo neb a fyddo yn byw mewn 


| pechod; ac ni bydd iddi roddi ei chymeradwy- 


aeth i unrhyw gymeriad na gweithred ond a 
fyddo yn cytuno a gofynion pendant yn gystal 

ac Pan gollo y 
Cristion trwy bechod y pethau gwerthfawr hyn, 
rhaid ìddo eu gwisgo megys ar y cyntaf, trwy 
ffydd yn Nghrist, edifeirwch tuag at Dduw, a 
dychweliad gwirioneddol a hollol oddiwrth bech- 
od at santeiddrwydd, Ps. xxxii. 3—5; li. 7—l13; 
Esa,i.16—18; lv. 7. Gwaed Crist yn unig a 
lanha ddyn oddiwrth euogrwydd pechod; ond 
nid yw yn gwneuthur hyny i neb ond sydd yn 
gweithredu ffydd arno am lanhad, ac yn gwir 
alaru am bechod, ac yn ei adael, 1 Ioan i. 6—9. 
Rhyfyg ac nid ffydd fyddai dysgwyl glanhad 
oddiwrth euogrwydd pechod trwy waed Crist heb 
edifarhau o'i blegyd a'i lwyr adael. 

Mewn ystyr helaeth, heddwch cydwybod yw 
yr holl dawelwch sydd yn ffrwyth crefydd ym- 
arferol, wirioneddol, a diffuant, Ps, cxix. 165 ; 
Diar. iii. 17. Y mae hwn uwchlaw pob deall; 
ac yn cynwys mwy nag a welodd llygad, nac a 
glywodd clust, ac na ddaeth i galon dyn i feddwl 
am dano, Phil. iv. 7; 1 Cor. ii. 9. Y mae yn 
cynwys yn mhlith pethau eraill, heddwch â 
Duw yn ei natur a'i ewyllys ragluniaethol a dat- 


"IAWN THO w 


> diffyg naturiol 
“ bob amser sydd yn deilliaw o ryw ddiffyg 


HEDD 


77 


HEN 


guddiedig; rhyddid oddiwrth y ddamnedigaeth, 
a derbyniad i ffafr a chymeradwyaeth yr Ar- 
glwydd, trwy ffydd yn Nghrist; .pob peth i gyd- 
weithio er ein lles; amynedd tan groesau ; bodd- 
lonrwydd yn mhob cyflwr; rhyddid oddiwrth 
ofnau, amheuon, a chyhuddiadau calon; cymer- 
adwyaeth cydwybod; cyd-dystiolaeth ysbryd 
Duw â'n hysbryd ni, ein bod yn blant i Dduw; 
lìawenydd yn yr Ysbryd Glan; a gorfoledd yr 
iechydwriaeth. Y tangnefedd y mae Crist yn ei 
roddi, a'r un oedd ef yn ei gyhoeddi a'i fwynhau 
pan ar y ddaear yw hwn; ac y mae yn.ddwyfol 
ac nid yn ddynol; yn nefol ac nid yn ddaearol; 


yn fewnol ac nid allanol ynunig; yn wirioneddol | 


ac nid ffugiol, ac yn dragwyddol ac nid amserol 
yn unig, Ioan xiv. 29. 

HEDDWCH DUW, yn 1. Y perffaith dawel- 
wch a'r dedwyddwch y mae Duw yn ei fwynhau 
yn ddidor ynddo ei hun, fel bod anfeidrol ber- 
ffaith; herwydd yr hyn y mae yn cael ei alw 
Duw y tangnefedd — Duw yr heddwch, a'r Duw 
bendigedig, Rhuf. xvi. 20; Heb. xiii. 20; 1 
Tim.i. 11; ac y dywedir am dano, “ Duw, car- 
iad yw,” ac “nad oes lidiawgrwydd ynddo,” 
l Ioaniv. 8; Esa. xxvii. 4. Bôd anfeidrol ber- 
ffaith yw Duw, ac herwydd hyny rhaid ei fod yn 
anfeidrol ddedwydd, gan nad oes ynddo un 
na moesol. Annedwyddwch 


naturiol neu foesol; a dedwyddwch o absenoldeb 
drwg, a mwynhad o'r hyn sydd dda. Perffaith 
ddedwyddwch sydd yn gynwysedig mewn hollol 
ryddhad oddiwrth bob drwg, a pherffaith fwyn- 
had o bob daioni. Y mae Duw yn anfeidrol bell 
oddiwrth bob drwg naturiol a moesol; ac yn 
mwynhau pob daioni dichonadwy ynddo ei hun 
i raddau anfeidrol; herwydd hyny rhaid ei fod 
yn anfeidrol ddedwydd. Nid yw efe yn ddaros- 
tyngedig i'r nwydau a'r teimladau sydd yn di- 
nystrio heddwch dynion, ac yn eu gwneyd yn 
annedwydd ; 
balchder, ac anfoddlonrwydd; ac nid yw efe yn 
agored i un diffyg, nac mewn perygl o gael ei 
niweidio gan neb, gan ei fod yn hunan-fodol, 
hollddigonol, anghyfnewidiol, ac annibynol. Y 
mae efe nid yn unig yn anfeidrol, ond hefyd yn 
annibynol ddedwydd. Y mae yn meddiaun an- 
feidrol gyflawnder ynddo ei hun; ac felly nid 
yw efe fel ni, yn ymddibynu ar neb arall ond ei 
hunan am ei ddedwyddwch. Y mae ei dded- 
wyddwch neu ei heddwch ef gan hyny yn dra- 
gywyddol ac anghyfnewidiol. Nid oes nas de- 
chreu na diwedd, na chynydd na lleihad, na 
mesur na therfynau i'w heddwch. 2. Yr hedd- 
wch o ba un y mae efe yn drefnydd, addawydd, 
awdwr, cyfranydd, a chynhalydd. Y cyfryw 
ydyw pob heddwch cyfreithlon a gwirioneddol, 
naturiol a moesol, Esa. xxvi. 12; Ioan xiv. 27; 
Phil. iv. 7 ; Col. iii. 12. 
mae Duw yn roddi yn werthfawr, melus, sant- 
aidd, anamgyffredadwy, a thragywyddol. 
HEDDWCH A DUW, cymod â Duw, yr 
hwn sydd yn cynwys cariad gwirioneddol ato, 
a derbyniad i'w heddwch a'i ffafr, yn unig trwy 
ffydd yn Nghrist fel iawn dros bechod, Rhuf. v. 
1. Y mae hwn yn meddiant pob gwir Gristion; 
a gellir dywedyd ei fod yn wirioneddol, hollol, 
gwerthfawr, manteisiol, a thragywyddol, Y mae 
30 


sef ofn, 'cenfigen, llid, malais, | 


Y mae yr heddwch y | 


| yn diolch i ti am dy air, am rieni duwiol, am fy 


ar holl ddynolryw ei angen; gwae y rhai sydd 
hebddo, a gwynfyd y rhai a'i meddant. 

HEGIRÂ, gair Arabaidd, yn arwyddo jfoad; 
ac yn cael ei arfer gau y Mahometaniaid i ddy- 
nodi mewn modd arbenig ffoedigaeth Mahomet 
o Meca i Medinah. Gan mai oddiwrth yr am- 
gylchiad hwnw, yr hwn a gymerodd le B.a. 622, 
y maent hwy yn dyddio eu cyfrifon, y mae y 
gair yn cael ei arferi. ddynodi eu cyff, neu eu 
prifnod amseryddol hwynt. 

HEICETIAID, yr un rhai a'r Hicetiaid, Edr. 
Hicetiaid. 

HEIDELBERG, tref boblog yn yr Almaen, 
a phrif ddinas y Freiniarllaeth Isaf, lle mae 
prif ysgol enwog. Y mae y lle hwn yn hynod 
mewn hanes eglwysig, herwydd y catechism a 
gyfansoddwyd ynddo gan Ursinus ac Olevianus, 
ar orchymyn yr etholydd Ffrederic III., er un- 
deb ffydd yn mhlith y diwygwyr. Gelwir hwn 
Catechism Heidelberg, a chafodd ei gyhoeddi y 
tro cyntaf yn 1563, a'i gyfieithu wedi hyny i 
amrywiol ieithoedd. 

HELCESAITIAID, yr un rhai a'r Elcesiaid. 
Edrych Zlcesiaid. 

HELENIAID, Iuddewon yn siarad Groeg, 
mewn gwrthwynebiad i'r rhai a siaradent Heb- 
raeg, Act. vi. 1. Edr. Aebreaid.. Trrhai hyn 
yr ydym yn ddyledwyr am y cyfieithad Groep 
o'r Hen Destament, a elwir “ Oyfieithad y Deg 
a Thriugain,” allan o'r hwn y byddai Crist a'r 
apostolion yn dyfynu. 

HELP, cymorth. Edrych Cymorth. 

HENGTICON, (undeb, ) ordinhad gyhoedd o 
eiddo yr ymerawdwr Zeno, B.an. 482, er uno y 
pleidiau gwrthwynebol i'w gilydd y pryd hwnw 
yn yr eglwys, â'u gilydd. Cymeradwywyd hi 
gan y rhaì mwyafteg a chymedrol; eithr cafodd 
ei chondemnio mewn ffurf gan y pab Ffelix II., 
yr hwn a ddiswyddodd ac a esgymunodd Aca- 
cius, esgob Caercystenyn, am ei chymeradwyo 
a'i chadarnhau. 

HENRI — Mathew Henri, awdwr esboniad 
enwog ac adnabyddus ar y beibl, a anwyd yn y 
Dderwen Lydan, yn swydd Callestr, ar y deu- 
nawfed o Hydref, 1662. _ Yr oedd efe yn fab i'r 
enwog Philip Henri. Yr oedd Mathew, fel am- 
ryw enwogïon eraill, yn blentyn o iechyd corff- 
orol gwanaidd, ac yn gynharol arddangosodd 
feddwl rhy fywiog a gweithgar i'r cyfansoddiad 
yr oedd yn frigo ynddo. Pan yn ddeng mlwydd 
oed cafodd ei effeithio yn ddwys gan argyhoedd- 
iadau o ddrwg pechod, mewn canlyniad i 
waith ei dad yn pregethu yn ei glywedigaeth, 
oddiwrth “'Glanha fi ag isop, ami alanheir; 
golch fi, a byddaf wynach nar eira — Pa. Mn 
Pan yn dair ar ddeg, ysgrifenodd yn ei ddydd- 
iadur, “ Heddyw yr wyf yn dair ar ddeg oedd 
ac er nad oeddwn ond gwanaidd, cynhaliod; 
Duw fi hyd yn awr. Arglwydd Iesu, yr wyf 


nwyn yn brydlawn dan rwym cyfamod yn y 
bedydd, am i mi gael addysg dda, ac am fy mod 
yn eiddo i ti.” Nid yw yn beth rhyfedd fod 
plentyn Philip Henri yn hoffì yn foreu i ddyn- 
wared pregethu, ac nid yw yn un syndod eì fod 
yn dymuno bod yn weinidog. Rhai o'r sawl a 
gawsant olwg ar ei gyfansoddiadau plentynaidd, 
a ryfeddasant at y ddoethineb a'r dwysder a 


HEN 


478 


HEN 


— o o 


ymddangosent ynddynt; ac eraill a arwyddent 
eu hofnau rhag iddo brofi yn rhy eofn. Wrth 
y rbai y dywedai ei dad, *' Gadewch iddo fyned 
yn mlaen, y mae efe yn ofni yr Arglwydd, ac 
yn dymuno yn dda; gobeithiwyf y ceidw Duw 
ef, ac y bydd iddo ei fendithio.” 

Yn y flwyddyn 1680, danfonodd ei fabi Gaer- 
ludd, a gosododd ef dan ofal yr enwog Thomas 
Doolittle, oddiwrth yr hwn y derbyniodd lawer 
o wybodaeth, a'r hwn a ffurfiodd ynddo lawer o 
reddfau ac egwyddorion er ei gyfarwyddyd mewn 
amser dilynol. Wedi bod yn athrofa Mr. Doo- 
little, tueddwyd Henri ieuanc trwy gynghorion 
cyfeillion, i symud i Westy Grey (Grey's Inn) 
gyda golwg ar fyfyrio y gyfraith. Ond yn ífydd- 
lon i'w fwriad cyntefig, ac yn cadw ei olwg ar 
gynydd Cristionogaeth fel ei brif nod, efe a ddy- 
chwelodd yn ebrwydd at waith y weinidogaeth. 
Ei wasanaeth cyhoeddus cyntaf a gyflawnwyd 
yn nhy ei dad, lle y derbyniodd amryw dystiol- 
aethau hyfryd i'w ddefnyddioldeb. Wedi hyn 
derbyniodd gymhelliad i dreulio ychydig ddydd- 
iau gyda chyfaill yn Nantwich, yn swydd Gaer- 
lleon Gawr, lle y pregethodd oddiwrth eiriau 
Job—“'“ Y mae yn Nuw ogoniant mwy ofnadwy ;” 
yr hyn a ganlynwyd â'r effeithiau hynotaf a hy- 
frydaf. Yn awr, cafodd ei wahodd i Gaerlleon, 
lle y pregethodd yn nhy Mr, Henthorne, tylinwr 
siwgr, yr hyn a osododd sylfaen yr eglwys i'r 
hon y bu efe amryw flynyddoedd yn athraw 
ffyddlon ac anwylgu. Wedi cael ei alw yn ol i 
Gaerludd, cafodd fod y brenin yn caniatau trwy- 
ddedau er awdurdodi yr Anghydffurfwyr i bre- 
gethu. Ar hyn ysgrifenodd yn ol at ei dad, gan 
hysbysu iddo i Mr. Ffaldo, gweinidog annibynol, 
bregethu yn gyhoeddus yn y ty cyfarfod yn 
Rhos-y-maesydd, (AM/oorfields) y bore a'r hwyr, 
i amryw ganoedd o bobl, y rhai oeddynt yn 
llawenhau yn adfywiad y gwaith. Tueddodd 
hyn ef i ymbarotoi yn ddifrifol gogyfer a'i swydd 
ddyfodol; ac mewn ysgrifanghyoedd a gyfenwir, 
** Hunanymholiad difrifol o flaen urddiad,” y 
mae yn amlygu ei benderfyniad i fod yn ffydd- 
lon a gwresog yn y cyflawniad o'i ddyledswydd- 
au gweinidogaethol. 

Ymddengys i grybwylliad gael ei roddi iddo, 
y gallasai ef ond odid gael urddiad esgobaethol, 
heb fod yn ddarostyngedig i'r llwon a'r myneg- 
iadau yn erbyn pa rai yr oedd yr ymneillduwyr 
yn gwrthddadleu; ond wedi iddo ystyried y 
ddadl gyda llawer o ddwysder, penderfynodd ar 
urddiad henuriadol ; a chan fod y gweinidogion 
byny â pha rai yr ymgeisiodd efe am yr urddas 
yn oedranus a gochelgar, cafodd ei urddo yn dra 
dirgel, Mai 9, 1687. Cafodd Mr. Henri dder- 
byniad helaeth yn Nghaerlleon, a llwyddodd i 
gasglu yn nghyd gynulleidfa luosog. Am ei 
weinidogaeth, gellir dywedyd mewn gwirionedd 
megys am eiddo Paul, iddo lafurio yn helaethach 
nag eraill; canys ei orchwyl cyson ar ddydd yr 
Arglwydd, ydoedd gweddio yn gyhoeddus chwech 
gwaith, ac esbonio a phregethu ddwywaith. Ei 
ddau wasanaeth cyhoeddus ef oeddynt o leiaf 
cyhyd athrio rai y dyddiau hyn. Aeth dros 
yr holl Feibl, mewn ffordd o agoriad, fwy nag 
unwaith. Y mae llechres y materion ar y rhai 
y pregethodd efe yn argraffedig, ac yn dynodi 
meddwl eang, awyddns i fynegu holl gyngor 


| atynt yn Mehefin, 1714. 


Duw; ond yn ei nodiadau dirgelaidd y mae yn 
dywedyd, “ Teimlwyf fy hun yn fwyaf cysurus 
pan yn pregethu Crist, a hwnw wedi ei groes- 
hoelio; canys pa fwyaf y meddyliwyfac y siar- 
adwyf am dano, mwyaf yr ydwyf yn ei garu.” 
Yn awyddusiddal gafael yn mhob cyfleusdra 
i wneuthur daioni, ymwelai yn ddiesgeulus â'r 
carcharorion yn Nghastell Caerlleon, lle y cyf- 
arfu eg amryw olygfeydd tra effeithiol, wrth 
weithredu tosturi â chymwynasgarwch. Ond 
ni chyfyngodd efe erioed ei lafur o fewn cylch 
y ddinas hono; eithr yr oedd yn fywyd y cyfun- 
deb ymneillduol trwy y swydd i gyd; a phre- 
gethai yn wastadol bob wythnos yn y trefi, a'r 
pentrefi cymydogaethol. Wedi gwrthod amryw 
gymhelliadau oddiwrth eglwysi yn Nghaerludd, 
o'r diwedd penderfynodd adael Caerlleon, i'r 
dyben i gymeryd gofal gweinidogaethol cynull- 
eidfa yn Hackney, a gasglwyd yn nghyd ar y 
cyntaf gan y Dr. Bates. Gadawodd mewn ys- 
grifen ei resymau dros adael gorsaf ei lafur cynt- 
efig, lle y pregethodd dros yn agos i bump ar 
hugain o flynyddoedd, lle yr oedd ganddo 350 o 
gymunwyr, a thebygol fil o wrandawyr; pobl 
am y rhai y dywedai â chalon drom wrth ym- 
adael, “* Yr oeddynt yn fy ngharu yn ormodol.” 
Ei benderfyniadau yn ddiamheuol oeddynt, nid yn 
fyrbwyll, eithr yn gryfion. Dechreuodd ei weini- 
dogaeth yn Hackney, Mai 18, 1712, gan esbonio y 
benod gyntaf o Genesis, yn y bore, a'r benod gynt- 
afo Mathew yn y prydnawn, fel pe buasai yn de- 
chreu ei yrfa weinidogaethol o'r newydd. Ni 
ddarfu iddo symud i gymydogaeth Caerludd er 
mwynhau eswythder, ond llafur, sydd amlwg; 
canys ei frwdfrydedd annhreuliedig a gyneuodd 
gyda mwy o danbeidrwydd, er llenwi ei gylch 
newydd a helaethach. Ffurfiodd ffyrdd ychwa- 
negol o ddefnyddioldeb; pregethai fore a_hwyr 
ar yr un Sabbath, nid yn unig yn Hackney, ond 
hefyd yn Nghaerludd. Yn fynych traddodai 
bregeth bob nos o'r wythnos, ac weithiau ddwy 
neu dair gwaith yr un dydd, fel y mae ei fyw- 
graffydd yn dywedyd—“' Os darfu i un gweini- 
dog yn ein dyddiau ni gyfeiliorni trwy lafur gor- 
modol, efe oedd y dyn.” Ond un o'r prif an- 
ogaethau a'i harweiniodd i Gaerludd, ydoedd bod 
yn alluog i argraffu y gweddill o gyfrolau ei 
esboniad. Yn awr, tynai yn agos i'r ael am yr 
hon yr oedd yn awyddu, Wedi esmwythau poen 
galar ei gyfeillion herwydd ei ymadawiad â 
Chaerlleon, trwy addewid i ymweled â hwynt 
unwaith bob blwyddyn, gwnaeth ei daith olaf 
| Ar ei ddychweliad, 
cafodd ei gymeryd yn Nantwich, pan y dywed- 
odd wrth ei gyfaill, Mr. Illidge, “ Yr ydych yn 
arfer cymeryd sylw o eiriau dynion wrth farw; 
fy nhystiolaeth i ydyw, Mai y bywyd hyfrydaf 
ag y dichon neb & fyw yn y byd hwn, ydyw byw- 
yd wedi eì dreulio yn ngwasanaeth, ac mewn 
cymundeb â Duw.” _ Bu farw Mehefin 22, 1714, 
yn 52 oed. Marwolaeth Henri ydoedd alar cy- 
ffredinol pawb a barchent rinwedd, ac hyd yn nod, 
y rhai ni hoffent y cyfundeb y perthynai efe 
iddo, a gyfaddefent ei fod wedi colli un o'i 
addurniadau dysgleiriaf wrth eì golli ef. Gad- 
awodd ar ei ol yn ei weithion, lyfrgrawn o dduw- 
inyddiaeth yn rhagori ar bob canmoliaeth a ellir 
ei roddi iddo. Yn wir, nid oedd ei feddwl ef 


HEN 


4'î9 


HEN 


wedi ei ffurfio at ddansoddiad arddansoddol, neu 
addurniant hoywych ; ac nid yw ei ysgrifeniadau 
ef yn enwog am. yr addurniadau golygus hyny 
ag sydd yn gwledda'r dychymygion, na'r ergyd- 
ion bywiog hyny, sydd yn treiddio trwy y galon; 
ond yr oedd efe yn meddu cyneddf arbenig, yr 
hon y gellir ei chyfenwi swyn grefyddol, yr hon 
sydd yn dwyn i mewn dybiau hollol adnabyddus 
mewn cywair gyfaneddol a symledd newydd, tra 
y mae ei ddull o ymadroddi yn llawn o'r cyfer- 
byniaethau hyny ag y buasai archwaeth uchel 
yn eu gwrthod, ond y rhai ag y bydd i anian 
byth eu teimlo a'u mwynhau. Cynlluniau noeth- 
ion ei bregethau a'i esponiadau ef, ydynt yn 
cynwys addysgiadau llawer mwy bywiola goleu, 
ac yn llai teilwng o'r enw ysgrydau, (skeletons) 
nag yw traethodau gorphenedig amryw o dduw- 
inyddion.— Buck. 

HENURIAETH, (hen,) Gr. mpecDvrepio ; 
cymdeithas o weinidogion, athrawon, neu esgob- 
ion cynulleidfaol, wedi cyfarfod i urddo gweini- 
dog, neu ryw achos eglwysig arall, 1 Tim.iv. 14. 

HENURIAID, (Aen,) y radd uchaf o swydd- 
ogion cyffredin a sefydlog yn eglwys y Testament 

ewydd; sef yr un a'r athrawon, bugeiliaid, 
esgobion, neu weinidogion, Act. xx. 17, 28; 1 
Pedr v. 1—4. Gelwir hwy felly, ysgatfydd, 


— mewn cyfeiriad at henuriaid Israel, cynhorthwy- 


wyr Moses yn y llywodraeth wladol gynt; at 
benaethiaid y synagogau wedi hyny, y rhai a 
elwid henuriaid; ac yn neillduol am eu bod yn 
gyffredin yn hynafgwyr, ac y dylent bob amser 
fod yn ddynion synhwyrol, doeth, gwybodus, a 
phrofiadol, gan ofalu ymddwyn felly yn mhob 
amgylchiad. 

Y mae rhai yn dychymygu fod dau fath o 
henuriaid o ddwyfol osodiad yn eglwys y Testa- 
ment Newydd, y rhai a wahaniaethir ganddynt 
wrth yr enwau henuriaid athrawiaethol a henur- 
iaid llywodraethol. Seiliant eu tyb ar Rhuf. xii. 
6—8; 1 Tim.v. 17. Ond a dywedyd y lleiaf, 
y mae y cyfryw dyb yn ymddangos yn eithaf 
amheus; os ystyrir yn 1. Fod athrawon, neu 
weinidogion y gair yn cael eu galw yn henuriaid, 
Act. xx. 17, 28; 1 Pedr v. 1—4.. 2. Bod blaen- 
ori, bugeilio, arolygu, (yr hyn yw eu gwaith 
hwynt,) o angenrheidrwydd yn cynwys Mywodr- 
aethu; yr hyn yw gwaith arbenig yr henuriaid 
eraill, os ydynt yn hanfodi. 8. Ac yn benaf, 
nad oes un crybwylliad yn y Testament Newydd, 
am gynheddfau gofynedig un math o swyddog- 
ion eglwysig, heblaw esgobion a diaconiaid; nac 
ychwaith un math o gyfarwyddyd yn cael ei 
roddi gyda golwg ar ddewisiad nac urddiad un 
math o swyddogion eglwysig eraill... Y mae hyn 
yn mwy na lledarwyddo nad ydynt yn hanfodi; 
oblegyd nid oes un rheswm da i'w roddi dros fod 
yr Ysbryd Glan wedi peidiorhoddi y cyfryw gyf- 
arwyddiadau gyda golwg arnynt hwy ag a rodd- 
odd gyda golwg ar y lleill, ond yn unig nad yd- 
ynt yn hanfodi yn y drefn ddwyfol. Tebyg fod 
mwy nag un esgob neu henuriad yn yr eglwysi 
eyntelip Act Ex 175. Philas i ls Did o. 
Naturiol meddwl y gallasai un o'r rhai hyn fod 
yn rhagori yn ei ymdriniaeth â llywodraeth eg- 
lwysig, a'r llall yn ei ymdriniaeth ag athraw- 
iaethau crefydd. Dengys hyn resymoldeb ac 


addasrwydd y cyfarwyddyd—-'“ Cyfrifer yr hen- | 


uriaid sydd yn Jywodraethu yn dda, yn deilwng 
o barch dauddyblyg; yn enwedig y rhai sydd 
yn ymboeni yn y gair a'r athrawiaeth ;'' oblegyd 
nid yw segurwyr yn teilyngu un radd o barch, 
er bod ffyddloniaid, yn enwedig ymboenwyr, yn 
deilwng o barch dauddyblyg. Llywodraethwyr 
elusen eglwysig, neu ddiaconiaid, yn ol barn y 
cymhedrol Doddridge, a olygir yn Rhuf. i. 8. 

HENURIADAETH; (Ahenuriad,) cymdeithas 
o henuriaid llê$enog a llygol, wedi cyfarfod mewn 
modd swyddol, er arferyd awdurdod, neu ddysg- 
yblaeth eglwysig. 

Yr henuriadaeth gyntaf yn Lloegr a sefydlwyd 
yn Wandsworth, yn swydd Surrey, Tach. 20, 
1572; yrhon a gyfenwyd “Urdd Wandsworth ” 
gan Field, ei gweinidog. Yn eglwys yr Alban, 
lley mae Henuriadyddiaeth (Presbyterianism) 
yn ei phurdeb mwyaf, yr henuriadaeth, ('presby- 
ery) yw yr ail lys eglwysig, yr hwn sydd yn cyn- 
wys yr holl weinidogion o fewn cylch rhyw un 
rhandir arbenig, cyfansoddedig o amrywiol blwyf- 
au, ac un henuriad llywodraethol o bob plwyf, 
wedi ei awdurdodi gan ei frodyr i'w cynrychioli, 
mewn cysylltiad â'r gweinidoz, y rhai ydynt yn 
cyfansoddi eisteddfod y plwyf hwnw. Yr eistedd- 
fod blwyfol, yr hon a elwir Kirk Session, ac a 
wneir i fyny o'r gweinidog a'r henuriaid llyw- 
odraethol, (y rhai ydynt ddau neu dri o rif,) yw 
y llys isaf yn eglwys yr Alban; a'r henuriadaeth 
yw y nesaf ato. Gwaith yr henuriadaeth yw 
trin y cyfryw faterion ag a fyddant yn perthyn 
i'r eglwysi neillduol oddifewn ei therfynau ar- 
benig; megys holi, derbyn, urddo, a cheryddu 
gweinidogion; trwyddedu profedigion, ceryddu 
troseddwyr mawrion a chyndyn, cyfarwyddo 
dedfryd esgymundod, penderfynu ar gyfeiriadau 
at eisteddfodau eglwysig, sefydlu dadleuon cyd- 
wybod, egluro dyruswch mewn athrawiaeth neu 
ddysgyblaeth, a chondemnio yn ol gair Duw, 
unrhyw heresi neu athrawiaeth gyfeiliornus, yr 
hon a ddaliwyd yn gyhoeddus neu ddirgel, oddi 
fewn i derfynau ei rhaglawiaeth, Dewisir un o'r 
gweinidogion perthynol i'r rhandir yn gymedrol- 
wr dros amser terfynol, yn yr henuriadaeth ; ond 
nid yw hwnw yn meddu unrhyw flaenoriaeth na 
braint uwchlaw ei frodyr, oddigerth yr hyn sydd 
yn perthyn i'w swydd fel cymhedrolwr yn unig. 
Yr unig flaenoriaeth perthynol i'r gweinidogion 
ar yr henuriaid llywodraethol, yn yr henuriad- 
aeth, ydyw y gallu sydd ganddynt i urddo trwy 
osodiad dwylaw, ac hefyd mai o honynt hwy y 
dewisir y cymhedrolwr. Ond dylid sylwi fod 
rhan o honynt yn ystyried y rhan hyny o'u cyf- 
ansoddiad eglwysig ag sydd yn rhoddi pleidlais 
gogyfuwch i'r celfyddydwr annysgedig ag i w 
athraw dysgedig, mewn dadleuon yn nghylch 
heresi, yn orthymder; a'u bod yn achwyn arno 
fel y cyfryw. Cyfaddefant fod hyn vn ffynonell 
llawer o derfysg i'r gweinidogion duwiol a ffydd- 
lon, y rhai a ewyllysiant arferyd amryw eiriau 
cyfystyr, er mwyn gwneuthur yrhyn sydd yn 
ymddangos yn dywyll yn yr erthyglau, yn oleu 
i'r anwybodus a'r annysgedig. Ond nid oes 
ganddynt un feddyginiaeth, oddigerth yr hawl 
sydd ganddynt i gyfeirio at y gymanfa dalaethol, 
yr hon a gyfansoddir o aelodau y gwahanol heu- 
uriadaethau oddi fewn terfynau y tiriogaethau 
oddiwrth y rhaî y mae y gymanfa yn cymeryd eì 


HEN 


480 


henw; ac oddiyno eilwaith at y gymanfa gyffredin- 
ol, yr hon sydd yn cynwysrhifedi neillduol o weini- 
dogion a henuriaid llywodraethol allan o'r holl 
henuriadaethau yn nghyd â dirprwywyr a'r prif 
ysgolion, a'r brein-drefi brenhinol, yr hwn yw'r 
llys eglwysig uwchaf yn yr Alban, dedfryd yr 
hwn sydd benderfynol. Y mae'r gymanfa dalaeth- 
ol, (provincial synod,) yn cyfarfod adwywaith 
y flwyddyn, yn gweithredu y cyffelyb awdurdod 
ar y gwahanol henuriadaethau o fewn ei thiriog- 
aethau ag a weithredir gan yr henurìadaethau 
ar yr eisteddfodau eglwysig (AirA Sessions,) o 
fewn eu terfynau priod. Y gymanfa gyffredinol, 
(general assembly,) sydd yn cyfarfod unwaith yn 
y flwyddyn, yn yr hon y mae'r brenin yn blaenori 
trwy ddirprwy, yr hwn bob amser sydd bendefig, 
ac yn derbyn tâl blynyddolo £1,500; ond nid oes 
ganddo un llais yn mhenderfyniadau y gymanfa. 
Henuriadaeth yn cynwys dim llai na deuddeg 
plwyf, a enfyn ddau weinidog ac un henuriad 
llywodraethol i'r gymanfa gyffredinol; os bydd 
yn cynwys rhwng deuddeg a deunaw o weinidog- 
ion, enfyn dri o'r gweinidogion ac un henuriad 
llywodraethol iddi; os bydd yn cynwys rhwng 
deunaw a phedwar ar hugain o weinidogion, 
enfyn bedwar o honynt i'r gymanfa, a dau hen- 
uriad llywodraethol; ac o bedwar ar hugain o 
weinidogion, os bydd yn eu cynwys, enfyn bumb 
ì'r gymanfa, a dau henuriad llywodraethol. Pob 
brein-dref frenhinol a enfyn un henuriad llyw- 
odraethol i'r gymanfa, ac Eiddin ddau, etholiad 
paraia gadarnheir gan eisteddfod eglwysig eu 
brein-drefi priod. Pob prifysgol a enfyn un 
rhaglaw i'r gymanfa, allan o'i chorff ei hun. Y 
rhaglawiaid a ddewisir yn flynyddol, chwech 
wythnos cyn y gymanfa, a'r henuriaid llywodr- 
aethol yn fynych ydynt y dynion mwyaf enwog 
yn y deyrnas, mewn gradd a thalentau. 
HENURIADYDDIAETH, y gyfundraeth 
henuriadyddol,neu bresbyteraidd; yrhonsy'ncyn- 
wys yn 1. Hollol gydraddoldebrhwng holl weini- 
dogion yr efengyl â u gilydd, mewn swydd ac awd- 
urdod, yn gyson âc Act. xx. 28; 1 Thes. v. 12; Tit. 
i.5—7; Heb. xiii. /—17; 1 Pedr v.1—3. 2. Bod 
dau fath o henuriaid o ddwyfol osodiad yn eglwys 


u Testament Newydd; sef rhai athrawiaethol a | 
1 


ywodraethol. Edr. Menuriaid. 3. Bod awdur- 
dod, llywodraeth, a dysgyblaeth eglwysig yn 
gorwedd yn hollol o tan Grist, yn y ddau fath 
swyddwyr hyn. Yn y ddau beth blaenaf y mae 
henuriadyddiaeth yn gwahaniaethu yn benaf 
oddiwrth esgobyddiaeth; yr hon sydd yn caniat- 
au amrywiaeth graddau yn mhlith gweinidogion 
yr efengyl, eithr yn gwadu hanfodaeth henuriaid 
llygol, cydraddol â'r rhaì athrawiaethol mewn 
llywodraeth eglwysig, ac yn y ddau beth olaf yn 
benaf y mae yn gwhaniaethu oddiwrth Annibyn- 
iaeth, neu gynulleidfaoliaeth; yr hon, er ei bod 
yn caniatau ;cydraddoliaeth hollol rhwng holl 
weinidogion yr efengyl â'u gilydd, sydd yn 
gwadu hanfodiad henuriaid llywodraethol, gwa- 
hanol oddiwrth y rhai athrawiaethol, ac yn 
honi fod llywodraeth a dysgyblaeth yr eglwys, o 
fan Grist, yn gorwedd yn hollol ynddi ei hun, 
mewn cysylltiad a'i swyddogion; oddigerth yn 
unig yr hawl o urddo, yr hon sy'n gorwedd yn 
yr henuriaid yn unig, yn gyson â 1 Tim. v. 22. 
Oddigerth yn hyn caniata annibyniaeth fod gan 


rr 


bob cynulleidfa neu eglwys gyflawn awdurdod 
ynddi ei hun, mewn cysylltiad â'r swyddogion, 
i gyflawni pob gweithred eglwysig, heb fod 
yn gyfrifol i neb llys na pherson ond Crist ei 
hun, am danynt. Edrych A4Anymddibyniaeth, 
Cynulleidfaolion, Eglwys, Esgobaeth, Henuriad- 
aelh. 

Rhai o'r henuriadyddion a ddadleuant fod 
henuriadyddiaeth o ddwyfol osodiad; ac mai 
ífurf eglwysig Apostolaidd ydyw. Eraill o hon- 
ynt a'i hamddiffynant yn unig fel dyfais ddynol 
ragorol, ar yr egwyddor fod y ffurf eglwysig ar- 
benigol wedi ei gadael gan Grist, i gael ei llunio 
gan lywodraethwyr eglwysig a gwladol, mewn 
modd cytunol â rhagfarnau, ansawdd meddyliau 
a defodau gwahanol wledydd.— Robrrison. 

Cafodd henuriadyddiaeth ei sefydlu yn Geneva, 
oddiamgylch y flwyddyn 1541, gan yr enwog 
Calfin; yr hwn, fel y tybia llawer, ydoedd ei syl- 
faenwr cyntefig. Yn fuan wedi hyny dygwyd y 
ffurf eglwysig hon i'r Alban gan yr hynod John 
Knox, ac Andrew Melvil; ac y mae wedi aros 
yno hyd heddyw, a dyfed yn ffurf sefydledig, 
wladwriaethol, megys esgobyddiaeth yn Lloegr, 
Cymru, Lloegr, a'r Iwerddon. Cafodd ei sefydlu 
yn Wandsworth, yn swydd Surrey, yn y flwyddyn 
1672; yrhwn oedd y tro cyntaf i henuriadaeth 
gael ei ffurfio yn Lloegr. Cyfansoddwyd henur- 
iadaethau eraill yn ebrwydd wedi hyny, trwy y 
rhan amlaf o siroedd Lloegr; ac mewn amser 
byr, dywedir fod rhifedi yr henuriadyddion yma 
yn gan mil.. Yn amser Cromwel cynaliasant y 
gymenfa hygof yn y Fynachlog Orllewinol, 
(Westminster,) yn cynwys cant a haner o weini- 
dogion; o ba rai yr oedd saith yn Amnibyniaid. 
Ei phleidwyr a obeithiasaut y pryd hwnw y 
cawsai henuriadyddiaeth ei sefydlu trwy weith- 
red Seneddol, yn grefydd wladwriaethol: ond yn 
groes i'w dysgwyliad cafodd rhydd-oddefiad ei 
ganiatau i bawb feddwl ac addoli fel yr ewyllys- 
ient. Profodd hyn yn siomedigaeth fawr i'r 
'henuriadyddion, y rhai a ddysgwylient weled eu 
gwrthwynebwyr, yn enwedig yr Annibyniaid, 
wedi eu hollol lethu. Er hyny hyd yn awr y 
mae henuriadyddiaeth wedi parhau i leihau yn 
raddol yn Lloegr a Chymru; fel y gellir dywed- 
yd nad yw yn hanfodi oddigerth mewn enw yn 
unig yn bresenol yn mhlith trigolion y deyrnas 
hon; gan nad oes gan y rhai a gyfenwant eu hun- 
ain yn henuriadyddion, na henuriadaeth, na 
henuriaid llygol, nac eisteddfodau eglwysig, na 
chymanfaoedd talaethol, na chymanfa gyffredin- 
ol, yn meddu awdurdod lywodraethol ar y gwa- 
hanol eglwysi, yn achos ffydd ac ymarferiadau, 
yrhwn yw hanfodolion henuriadyddiaeth; ac o 
ganlyniad nid oes ganddynt ond yr enw gwag 
yn unig. Mewn gwirionedd, nid yw henuriad- 
yddiaeth yn hanfodi yn ein gwlad ni, oddigerth 
yn mhlith y Trefnyddion Calfinaidd ac Armin- 
aìdd; y rhai ydynt yn hollol henuriadyddol 
yn ei phurdeb mwyaf; gan fod eu pregethwyr 
a'u blaenoriaid yn cyfateb i'r ddau fath herur- 
iaid; a'u cyfarfodydd misol i'r eisteddfodau 
eglwysig; eu cyfarfodydd chwarterol i'r cymanfa- 
oedd talaethol ; a'u cymanfaoedd blynyddol, (oddi- 
wrth benderfyniadau y rhai nad oes un appedl,) 
i'r gymanfa gyffredinol. Edr. Henuriadaeth. 

Heblaw yn yr Alban y mae henuriadyddiaeth 


HEN 


481 


HEN 


| mewn ffurf yn yr Iwerddon, Holland, Ffrainc, 
Genefa, a gogl dd America. 

HENURIADYDDION, y cyfryw a broífesant 
ac a arferant y ffunf eglwysig henuriadyddol. 

Y mae y coríf hwn o Gristionogion yn dra llu- 
osog a chyfrifol, mewn duwioldeb, dysgeidiaeth, a 
meddianau bydol. Y mae llawer o ser o'r maint- 
ioli mwyaf, mewn dysgeidiaeth, doniau, a defnydd- 
ioldeb, wedi, ac yn dysgleirio yn mhlithyr henur- 
iadyddion, yn gystal mewn gwledydd tramor 
ag yn Mhrydain.  Henuriadyddion oedd Calvin, 
Mavrtyr, Buza, Bullinger, Zanchi, Blandal, Dal- 
aens, Salmasius, Claude, Knox; y rhan amlaf 

or 2,000 anghydffurfwyr, Henry, Macknight, 
Robertson, Campbell, a Blair; a henuriadyddion 
yw Chambers, Stewart, a llawer eraill o enwog- 
” ìon presenol yr Eglwys Gristionogol. 
Gellir dosbarthu'r henuriadyddioni Albanaidd, 
- Brytanaidd, Cyfandirol, ac Americanaidd. Yn 
I. Henuriadyddion Albanaidd. Y cyfryw yw 
^y rhan amlaf o drigolion yr Alban, ac y maent 
“yn ddosbarthedig i wreiddiol ac ymneillduol. 
_ Yr henuriadyddion gwladol yw holl aelodau yr 
_ eglwys wladol; yr hon yn yr Alban sydd hen- 
— uriadyddol o ran ei ffurf. Y mae hon yncynwys 
yn nghylch 900 o blwyfau, a mil o weinidog- 
7 Ion, y rhaia dderbyniant o ganti bump cant o 
.. bunau bob un, yn rhydd oddiwrth bob trethi, yn 
“dâl blynyddol am eu llafur, Yr henuriadyddion 
” ymneillduol yw yr encilwyr, (seceders,) y rhai 
hefyd ydynt ddosbarthedig i ddau ddosbarth; 
sef Bwrgeisiaid a Gwrthfwrgeisiaid. Y blaenaf 
a elwir Bwrgeisiaid, o herwydd eu bod yn honi 
— y cyfreithlondeb o gymeryd y llw bwrgeisiol, yr 
" hwn a gynwys addefiad fod y grefydd sefydledig 
yn wir grefydd, gydac ymrwymiad i'w hamddi- 
ííyn hyd angeu, gan ymwrthod â Phabyddiaeth ; 
ar olaf a elwir Gwrth-fwrgeisiaid, herwydd y 
gwadant y cyfreithlondeb o gymeryd y cyfryw ilw, 
a hyny yn unig ar sail y llygriad goddefol yn yr 
eglwys wladol. Yr encilwyr a ddechreuasant 
oddiamgylch y flwyddyn 1730, dan y ddau 
Erskine; ac y maent yn aros o hyd, ac yn cynyddu 
yn feunyddiol. Cyfarfyddir â hwynt, nid yn unig 
yn yr Alban, ond hefyd yn yr Iwerddon, yn nghyd 
â gogledd America. Y maent yn henuriadyddion 
caeth, a chanddynt henuriadaethau a ehymanfa- 
oedd cynulledig, er eu bod wedi encilio o'r 
eglwys wladol, herwydd eu bod wedi dirywio 
oddiwrth ei rheolau sefydledig iachus. Y mae 
yn enwogrwydd mawr i'r Bwrgeisiaid a'r Gwrth- 
fwrgeisiaid eu bod yn ddiweddar wedi ymwrthod 
â'u gwahaniaethau, ac ymuno â'u gilydd. Y mae 
hennriadyddion yr Alban, yn gystal arhai gwladol 
ac ymneillduol, yn hollol Galfinaidd o ran eu her- 
thyglau; er y tybir fod amryw o weinidogion y rhai 
blaenaf wedi dirywio yn fawr yn eu barn oddiwrth y 
saf-bren sefydlog, gan gofleidio tybiau hollol groes 
i Galfiniaeth ; yr hyn sydd yn brawf ychwanegol 
o annigonolrwydd yr arferiad o arwyddo dynol 
gredoau i gadw a chynal undeb ífydd yn mhlith 
y rhai a wnant hyny. Y mae gweinidogion yr 
Annibynwyr, y rhai a ymwrthodant â phob 
dynol-gredoau fel rheol ffydd ac ymarferiad, gan 
lynu wrth y Beibl yn unig, yn hollol unol a'u 
barn am bynciau sylfaenol crefydd; pryd y mae 
gweinidogion eglwys yr Alban a Lloegr yn dirfawr 
wahaniaethu, er eu bod yn arwvddo erthyglau. 


II. Henuriadyddion Brytanaidd yw yrhai â 
gyfenwant eu hunain felly yn Lloegr a Chymru, 
er nad oes ganddynt, mewn gwirionedd, un hawl 
i'r cyfenwad. Edr. Tenuriadyddiaeth, “ Hwynt- 
hwy,” medd y Dr. Doddridge, “y rhai a ddal- 
iant fod pob athraw felly yn esgob neu arolygwr 
ar ei gynulleidfa ei hun, fel nad oes gan un dyn 
arall, na chorff o ddynion hawl trwy ddwyfol 
sefydliad i gyflawni unrhyw swydd weinidog- 
aethol ynddi uwchlaw i'r cyfryw athraw, a allent, 
a siarad yn briodol, (o'r hyn leiaf cyn belled a 
byny,) gaeleu cyfenwi yn gynulleidfaolion; a 
thrwy gamsyniad cyffredin yn unig y mae neb 
o'r cyfryw yn cael eu cyfenwi yn hennriadydd- 
ion; canys y ddysgyblaeth henuriadyddol a gyf- 
lawnir gan eisteddfodau a_ chymanfaoedd, daros- 
tyngedig i'w gilydd, a phob un o honynt yn 
ddarostyngedig i awdurdod yr hyn yn gyffre- 
din a elwir yn gymanfa gyffredinol. Y cyf- 
enwad henuriadyddol yn Lloegr a gymhwysir 
at blaid luosog o ymneillduwyr, yrhai nad oes 
ganddynt un tueddgarwch at y ffurf-lywodraeth 
eglwysig Albanaidd, mwy nag sydd ganddynt at 
yr un esgobaethol; ac herwydd hyny, yn ei ystyr 
gyntefig, y mae y cyfenwad Henuriadyddol yn 
cael ei gymhwyso yn anmhriodol at. y corff hwn 
o Gristionogion. Pa fodd y cymerodd hyn le ar 
y cyntaf sydd anhawdd ei benderfynu, ond y 
mae wedi achosi llawer o ddrych-feddyliau ang- 
hywir, ac o herwydd hyny dylai gael ei ddiwygio. 
Henuriadyddion Brytanaidd fel y gelwir hwynt, 
ydynt yn mabwysiadu yr un ífurf-lywodraeth 
eglwysig a'r Annibyniaid, oddiwrth ba rai y gwa- 
haniaethant yn benaf, herwydd eu bod yn llai 
tueddol at. Galfiniaeth, a'u bod o ganlyniad yn 
caniatau mwy o ehangdertybiau o barth athraw- 
iaeth crefydd,” Yr henuriadyddion, fel y gelwir 
hwnyt, yn Lloegr a Chymru, ydynt yn gyífredin 
yn Arminaidd, Ariaidd, a Sosinaidd o ran eu 
barn; er eu bod yn perchenogi y meddiant a 
adawyd gan yr anghydffurfwyr â'u hiliogaeth, 
tuag at gynal a thaenu tybiau uniawn-gred, neu 
Galfinaidd. 

““ Oddiamgylch dechreuad y ganrif ddiweddaf,” 
medd Mr. Buck, (er fod yr Annibyniaid wedi 
cynyddu yn fawr, eto yr oedd maintioli a rhifedi 
y cynulleidfaoedd henuriadyddol yn ddau cymaint 
a'r eiddynt hwy; ond cynydd graddol tybiau 
Arminaidd ac Ariaidd, ac o ganlyniad lleiâd 
awdurdod eu pregethiad, a effeithiodd yn fawr ar 
sefyllfa eu cynulleidfaoedd; a chan nad oedd 
llawer o'r rhai a'u cyfansoddent yn medru ym- 
foddloni ar bregethau gwrth-efengylaidd, sychion, 
a deddfol, aethant ymaith, ac unasant âr An- 
nibyniaid. Terfynodd yr ystod waethygol hon, 
gyda llawer, mewn Sosiniaeth noeth. Ar y cyntaf 
gweinidogion o dybiau rhyddion ac amheus a 
dderbyniwyd fel llithwyr, neu gyd-lafarwyr a 
hen weinidogion o dybiau iachus; ac o ganlyn- 
iad, fel yr oedd yr hen rai yn marw, yr oedd y 
lleill yn naturiol yn cymeryd gofal y cynulleidfa- 
oedd yn hollol arnynt eu hunain, Eu hathrofaau 
hefyd a wenwynwyd gan heresi; ac o'r ffynhon- 
au hyn gollyngwyd ffrydiau gwenwynig ar yr 
eglwysi. Ymddiriedolwyr o dybiau Ariaidd a 
Sosinaidd a sefydlasant weinidogion o'r un golyg- 
iadau a hwy eu hunain ar gynulleidfaoedd un- 
iawn-gred, yn groes i'w hewyllysiau a'u dymun- 


HEN 


482 


HER 


ìadau. Gwaddoliadau (endowments,) a adawyd 
mewn modd amlwg er cynal pregethiad Duwdod 
ac iawn Crist, yn nghyd â gwirioneddau eraill 
cysylltiedig â hwynt; neu, mewn geiriau eraill, 
er cynal pregethiad y gwirioneddau cynhwysedig 
yn nghyffesiadau a chatecismau y gymanfa a 
gyfaddaswyd er cynal cyfundraeth yr hon y bu- 
asai y gadawyddion yn ymswyno rhagddi. Yn 
y ffordd hon y daeth uwchlaw 170 o gapelau i 
ddwylaw y genedlaeth Sosinaidd bresenol, y rhai, 
i'r dyben i'w cadw a arddelant (heb unrhyw 
sail) iddynt eu hunain yr enw Aenuriadydd- 
îon: er nad oes ganddynt gymaint a'r rhith- 
yn lleiaf o ffurf-lywodraeth eglwysig yr hen- 
uriadyddion; a'r hyn sydd yn annrhaethol fwy 
pwysig, er nad oes ganddynt y dernyn lleiaf o'r 
egwyddorion athrawiaethol hyny ag oeddynt yn 
dynodi yr henuriadyddion cyntefig, ac er tros- 
glwyddo pa rai i'w holafiaid, y darfu iddynt 
waddoli y capelau. O'r gwaddoliadau hyn, ac 
elusenau wedi eu trosi yn yr un ffordd anfonedd- 
igaidd oddiwrth eu dybenion gwreiddiol, y mae 
gan y Sosiniaid swm blynyddol dim llai na 7000 
o bunau; heblaw llogau £50.000 wedi eu gadael 
gan y Dr. Williams, er cynal tybiau uniawn- 
gred. Ond eto, er yr holl ddarpariaeth arianol 
hon y mae henuriadyddiaeth gau yn ymdrechu 
yn galed am ei bywyd; gan ei bod, ar un llaw, 
yn cael ei therfysgu yn fawr gan effeithiau 
beirniadaeth danbeidiol, yn nghyd â chyhoeddiad 
brwdfrydig o'r athrawiaeth Gristionogol; ac ar 
y llaw arall, gan gyffyrddiad parlysiaidd, cyff- 
iaidd, gwrth-grediniaeth, (inffdelily,) at yr hon, 
yn rhy gyffredin, y canfyddir eu bod yn go- 
gwyddo.” 

Y mae yn deilwng o sylw fod amryw gynull- 
eidfaoedd o henuriadyddion, yn y brif-ddinas, ac 
mewn lleoedd eraill y rhai nad ydynt yn dal un 
berthynas â'r Sosiniaid, eithr ydynt mewn cym- 
undeb, naill ai âg eglwys yr Alban, neu'r encil- 
wyr. Dylid bod yn ofalus i wahaniaethu y rhai 
hyn oddiwrth y rhai a elwir yn anmhriodol gan- 
ddynt eu hunain ac eraill yn henuriadyddion 
Lloegr, neu henuriadyddion Brytanaidd. 

III. Henuriadyddion cyfandirol, yw yr henur- 
iadyddion a geir ar y cyfandir; megys yn Ffrainc, 
Genefa, Switzerland, a Holland. Yn mherthyn- 
asi'rrhai hyn, gellir sylwi fod eu herthyglau, 
oddigerth eiddo rhai Holland, yn Galfinaidd; er 
bod llawer o honynt hwy yn Arminaid, Ariaid, a 
Sosiniaid. Nid yw arwyddo erthyglau yn ddigonol 
er dyogelu undeb ffydd. Y maent wedi methu 
yn Lloegr, Cymru, yr Alban, yr Iwerddon, 
Genefa, &c., ac yn mhob lle y gwnawd prawf o 
honynt erioed, dros dalm o amser. 

IV. Henuriadyddion Americanaidd; sef, y 
cyfryw sydd yn cyfaneddu y cyfandir helaeth 
hwnw. Mudwyro Loegr, yr Alban, a lleoedd 
eraill, oedd y rhai hyn ar y cyntaf. Megys yn yr 
Alban, y maent yno yn ddosbarthedigi wreidd- 
iol, ac enciliol. Y rhai gwreiddiol ydynt o'r un 
egwyddorion ac ymarferiadau ag eglwys yr Alban ; 
a'r rhai enciliol ydynt yr un mewn tybiau a 
threfniadau a'r encilwyr, (seceders,) yn yr Alban 
a Lloegr. Y mae'r henuriadyddion yn lluosog 
iawn yn Ngogledd America; efallai mai y blaid 
luosocaf o Gristionogion yno ydynt. Henuriad- 
yddiaeth hefyd yw y blaid grefaf yn Connecticut ; 


ac er fod llythyren y gyfraith yno yn caniatau 
rhyddid crefyddol, eto y mae y cyfryw ryddid 
yn mhell o gael ei fwynhau gan y gwladyddion. 
Y mae lluosogrwydd gweinidogion yr henuriad- 
yddion yno, brwdfrydedd ei harddelwyr, yn 
nghyda chyfyngiadlleoedd yn y colegau at wasan- 
aeth yr henuriadyddion yn unig, yn diogelu hen- 
uriadyddiaeth yno rhag cael ei diwreiddio gan 
un blaid arall; gan eu bod yn ei chyn- 
hysgaeddu â manteision rhagorach. Yn Ngog- 
ledd Carolina, hefyd yr henuriadyddion yw y 
blaid grefaf, yn neillduol yn y rhanau gorllewinol 
o honi, y rhai a gyfaneddir gan fudwyr o Phila- 
delphia. Yn y flwyddyn 1788, yr oedd yn 
America 618 o gynulleidfaoedd henuriadyddol, a 
226 o weinidogion. Rhaid eu bod yn dra lluosog 
yn bresenol. Y mae eu cymanfa gyffredinol yn 
cyfarfod yn gyffredin yn Philadelphia yn mis 
Mai. 

HERACLEONIAID, canlynwyr Heracleon, 
coethydd ar y dduwinyddiaeth Gnostiaidd, yr 
hwn a haerai nad Crist oedd creawdwr union- 
gyrchol y byd, eithr mai yr achlysur iddo gael 
ei greu gan y Limiurgus yn unig ydoedd efe. Yr 
Heracleoniaid a wadent awdurdod proffwydol- 
iaethau yr Hen Destament; haerent nad oeddynt 
ond ymadroddion wedi eu llefaru ar antur; ac 
mai Ioan Fedyddiwr oedd yr unig wir lais yn 
cyfeirio at y Messiah. 

HERACLITIAID, canlynwyr Heraclitus, 
athronydd Pythagoraidd, yr hwn yn gyffredin a 
elwir yr Athronydd Llefog, oblegyd ei fod yn 
wylo uwchben drygioni ei gydwladwyr, yr Eph- 
esiaid, ar y rhai, o herwydd eu hanfoesau, y 
gwrthododd fod yn ben-swyddog. Ei egwyddor- 
ion moesol oeddynt gyffelyb i eiddo y Stoiciaid ; 
a'i athronyddiaeth anianyddol yn gyffelyb i 
eiddo Epicurus. 

HERESI, (aupecic,) yn briodol a arwydda 
ddewisiad neu etholiad, gan nad pa un ai da 
neu ddrwg a fyddo ei wrthrych. Ymddengys ei 
fod yn cael ei gymhwyso, yn benaf, at yr hyn a 
elwir genym yn ddewisiad moesol, sef mabwys- 
iad un dyb yn hytrach na'r llall. Athronydd- 
iaeth ydoedd y prif wrthrych yn ngwlad Groeg, 
yn nghylch yr hwn yr oedd tybiau dynion yn am- 
rywio; ac felly gan fod y gair heresi, (aupecic, ) 
yn fwyaf cyffredinol yn cael ei gymhwys at fab- 
wysiad yr egwyddor neillduol hon neu arall, 
daeth y gair yn raddol ìi arwyddo y blaid neu yr 
athrofa yn yr hon y proffesid y cyfryw egwyddor. 
Arferir y gair yn fynych, yn yr ystyr hon, yn y 
Testament Newydd; megys yn Act. v. 17; xv. 
9; xxiv. 5, 14... Yn raddol daeth y gairi gael 
ei arfer fel nôd o ddirmyg, ac i arwyddo ymad- 
awiad gwirfoddol â'r dyb ag oedd yn ffynu yn 
gyffredin, ac yn cael ei chofleidio fel gwirionedd 
diamheuol, yn nghyd âg ymlyniad cyndyn a 
gwrthnysig mewn egwyddor wrthwynebol iddo. 
Yn yr ystyr hon y mae yn cael ei gymhwyso gan 
yr Ysbryd Glan at y cyfeiliornad dinystriol yn 
nghylch egwyddorion sylfaenol yr efengyl, ac 
ymlyniad cyndyn ac anhyblyg wrth y cyfryw 
dyb, neu dybiau cyfeiliornus. Heresi gan hyny 
yw tyb groes i egwyddorion sylfaenol Cristionog- 
rwydd, yn cael ei chofleidio yn wirfoddol, a'i 
chanlyn mewn modd cyndyn a gwrthnysig er 
gwaethaf pob addysg, cyngor, a rhybudd, 


sd 


HER 


485 


HER 


HERETICIAID, ymwrthodwyr gwirfoddol a 
chyndyn âg egwyddorion sylfaenol Cristionog- 
rwydd, yn nghyd â chofleidwyr a thaenwyr an- 
hyblyg tybiau gwrthwyneb iddynt. Tybiau 
croes i'r Beibl yn nghylch hanfodolion Cristion- 
aeth, sydd yn cyfansoddi dyn yn heretic yn 
nghyfrif Duw; ond tybiau croes i gredoau, 
cyffesiadau, a chatecismau dynol sydd yn ei 
wneuthur felly yn nghyfrif llawer o ddynion. 
Nid yr hyn y mae y Beibl, ond yr hyn y mae y 
gredo yn ei ddywedyd yw y pwnc yn eu bryd 
hwy. Profant eu barn eu hunain a thybiau eraill 
wrth y gredo, ac nid wrth y Beibl. Y gredo yw 
saf-bren uniawn-grediniaeth iddynt hwy, ac nid 
Gair Duw. Y gredogan hyny yw eu Beibl hwy ; 
wrth yr hon y cymeradwyant ac y condemniant 
bersonau a thybiau! 

. Ffurfiwyd amryw ddeddfau er cospi hereticiaid 
gan Babyddion ac eraill ; ond yr unig gyfarwydd- 
yd y mae gair Duw yn ei roddi gyda golwg ar y 
ïnater yw, “ Gochel y dyn a fyddo heretic wedi 
un ac ail rybudd,” Tit. iii. 10, 11. Ffurfiwyd 
amryw ddeddfau yn ein gwlad ni er eu cospi; ond 
gan eu bod wedi eu dileu nid oes galwad i sylwi 
arnynt. 

. HERMENEUTIAID, (epunveve, ) deonglwyr. 
Y cyfryw a ddeonglant synwyr a meddwl unrhyw 
awdwr, yn ol rheolau ac egwyddor y gelfyddyd o 
'ddeongli. 

“ HERMIAID, canlynwyr Hermias, un o ddysg- 
yblion Heromogenes, yn yr ail ganrif. Dywed 
rhai mai un o'u hegwyddorion gwahaniaethol 
'ydoedd, bod Duw yn gorfforol; ac un arall na 
esgynodd Crist i'r nefoedd yn ei gorff, eithr iddo 
ei adael yn yr haul. 

HERMOGENIAID, canlynwyr Hermogenes, 
yn yr ail ganrif, yr hwn fel y tybir ydoedd frodor o 
Affrica. Dywedir iddo fyfyrio yr athronyddiaeth 
Stoicaidd, a chymysgu amryw o'u hegwyddorion 
â'r rhai Cristionogol. Yn methu a dirnad pa 
fodd yr oedd yn alluadwy i Dduw wneuthur pob 
peth oddim, penderfynodd iddynt gael eu gwneu- 
thur o ddefnydd rhaghanfodol, yr hwn, fel y 
eredai ef, oedd yn gyd-dragywyddol a Duw ei 
hun. Un o'i resymau dros y cyfryw dyb ydocdd 
mai ffynhonell pob drwg ydoedd defnydd, a'i fod 
herwydd hyny yn anmharodi briodoli ei dardd- 
iad i ffynon pob daioni. Nid yw alluadwy i sicr- 
hau yn benderfynol beth oedd ei dybiau arbenig 
yn mherthynas i Berson Crist; ond yr oedd 
ganddo ddychymyg hynod yn mherthynas gorff 
gogoneddedig Grist, sef ei fod yn trigo yn yr 
haul. Credai i'r ysbrydion drwg gael eu ffurfio 
o ddefnydd, a thebygol y cant eu troi yn ddef. 
nydd eto mewn sefyllfa o gosb ddawedadwy. 
Derbyniai ef ysgrythyrau cyffredin y ddau 
Destament fel gair Duw ; ond ni adawodd neb 
rhyw ysgrifeniadau ar ei ol o'i eiddo ei hun, ac 
ni ffurfiodd un cyfundeb arbenigol. 

HERNHUTIAID, un o gyfenwau y Morafiad, 
neu y Brodyr Unol, yr hwn a dderbyniasant 
oddiwrth Hernhut, un o'u prif orsafoedd, yr hon 
a sylfaenwyd yn y flwyddyn 1722, gan Iarll Zin- 
zendorff, ar ei diriogaethau ei hun. Edr. Brodyr 
Unol. 

HERODIAID, neu HERODIANIAD, pleid- 
wyr Herod Fawr, (yr hwn nid oedd ond haner 

Iuddew,) yn ei waith yn ymgrymu ì'r Rhufein- 


iaid, ac yn cydymffurfio hyd ag yr oedd yn allu- 
adwy â'u harchwaeth, trwy anog y saerniaeth 
Roegaidd, trwy adeiladu chwareudy, er difyrwch 
cenedlig, a thrwy godi saf-ddelwau i'w heilunod 
hwynt. Hyn tebygol oedd yn ngolwg ein Hiach- 
awdwr wrth “surdoes Herod,” Marc viii. 15 ; 
xii. 13. Plaid wlad-grefyddol, (os caniateir yr 
ymadrodd,) ac nid crefyddol, oedd yr Herodiaid. 
Tebygol fod llawer o honynt yn Saduceaid; ac 
o herwydd hyny fod ““surdoes Herod,” a_“'sur- 
does y Pharisaid a'r Saduceaid,” (yr liwn yw 
rhagrith,) yn arwyddo yr un peth, Math. xvi. 6; 
Luc xi. 1. Rhagrithio ger bron Duw, er mwyn 
enill canmoliaeth dynion, yr,oedd y Phariseaid; 
ond rhagrithio i'r Rhufeiniaid a'r Groegiaid, trwy 
gydffurfio â'u defodau, er mwyn enill eu parch 
a'u ffafr yr oedd Herod a'i bleidwyr. Derbyn 
wyneb dynion er mwyn budd oedd cynllun, cy- 
sawd, trefn, a defod yr. Herodianiaid ; na'r hyn 
nis gellir dychymygu dim gwaelach a mwy an- 
enwog. Nid rhyfedd i Grist orchymyn i'w 
ddysgyblion ymogelyd rhaeddo. 
HERVEY—IAGO HERVEY, A.C., awdwr 
hynodol “ Myfyrdodau yn mhlith y Beddau,” 
&c., a anwyd yn Hardingstone, gerllaw Nortl- 
ampton, Chwef. 26, 1713. Ei dad ydoedd 
eglwyswr yn cyfaneddu y pryd hwnw yn Colling- 
tree; ac oddiwrtho ef a'i fam ragorol y derbyn- 
iodd Hervey ei addysg dechreuol. Pan yn saith 
mlwydd oed anfonasant efi'r ysgol ieithadurol 
yn Northampton, lle yr arosodd nes bod yn bedair 
ar ddeg. Cyrhaeddodd yno wybodaeth o'r ieith- 
oedd Groeg a Lladin, a gwnaeth gryn gynydd 
mewn amryw gangenau o ddysgeidiaeth gyffred- 
inol. Pan yn ddeunaw oed cafodd ei anfon i 
brif-ysgol Rhydychain; ac yno, wedi dyfod yn 
gydnabyddus â'r hynod Ioan Wesley, ymgysegr- 
odd gyda brwdfrydedd mawr at w.hanol fyfyr- 
dodau, a daeth tan ddwys argraffìadau o bwys- 
fawrogrwydd crefydd. Dros rai blynyddoedd 
wedi hyny teimlodd ymlyniad neillduol wrth 
dybiau athrawiaethol Mr. Wesley; ond wedi 
hyny cafodd ei argyhoeddi o gyfeiliornad y cyf- 
ryw dybiau, ac ymlynodd wrth y Calfiniaid. 
Dros ysbaid arosiad Harvey yn Ngholeg 
Lincoln, gwnaeth gynydd mawr mewn gwybod- 
aeth awdurol, ac yr oedd yn gyfiawn enwog am 
harddwch ei ymddygiad. Pan yn un ar hugain 
oed, cafodd ei sefydlu gan ei dad yn gurad Weston 
Favel, a chyflawnodd ddyledswyddau ei swydd 
mewn modd ffyddlawn a chrefyddol, Ychydig 
flynyddau wedi hyn yr ydym yn cael ei fod yn 
gurad yn Biddeford, ac amryw leoedd eraill yn 
ngorllewin Lloegr; ac y pryd hwnw yr ysgrifen- 
odd ei Fyfyrdodau enwog, y rhai a gyhoeddodd 
yn 1746, ac a gawsant ddarlleniad a chymerad- 
wyaeth gyfíredinol. Ar farwolaeth ei dad, yn 
1750, canlynodd yn mywoliaethau Weston a Col- 
lingtree, a chysegrodd y rhan fwyaf o'i amser at 
ddyledswyddau eiswydd. Yn 1759, cyhoeddodd 
“Sylwadau ar Lythyrau Arglwydd Bollingbrooke 
ar y Myfyrdod a'r Defnyddioldeb o Hanesydd- 
iaeth, cyn belled ag yr oeddynt yn dal per- 
thynas â Hanesyddiaeth yr, Hen Destament, 
&c.; mewn Llythyr at Bendefiges o urddas ;” yn 
nghyd â Rhagymadrodd Cymeradwyoli Gofion 
Crefyddol Burnham. Yn 17565 cyhoeddodd ei 
«“'Theron ac Aspasio,” yr hwn a ystyrir yn ben- 


HIE 


484 


HIN 


derfynol fel ffrwyth goreu ei athrylith ef; ond 
ymosodwyd ar y gwaith hwn gyda deheurwydd 
anarferol, gan Robert Sandeman, o Eiddin, yn 
mherthynas i ansawdd ffydd gyfiawnhaol, yn 
nghyd a phynciau eraill cysylltiediga hyny, mewn 
gwaith a gyfenwyd “'Llythyr ar Theron ac 
Aspasio,” mewn dwy gyfrol. Taflodd yr ymos- 
odiad hwn Hervey i freichiau W. Cudworth, 
gweinidog ymneillduedig yn Ngaerludd, yn yr 
hwn y profodd efe gynhorthwywr grymus; ond 
nid yw yn ymddangos i Hervey ddeall cysawd 
Cudworth, yr hon oedd, mewn rhai pynciau o 
bwys, yn gwahaniaethu oddiwrth yr eiddo ef ei 
hun, er eu bod eill deuoedd yn cytunoi wneuthur 
priodoliad yn hanfodol i ansawdd gwir ffydd. 

Iechyd Mr. Hervey ydoedd yn gyíl;vdin yn an- 
mherffaith ; a thros amryw flynyddoedd yr edd 
efe yn ddeiliad o gystudd; hyd nes o'r diwedd 
i'w lafur gael ei derfynu gan angeu, (Rhag. 25. 
1758;) ac i'w ysbryd, wedi ei rhyddhau oddi- 
wrth feichiau marwoldeb gael ei ddwyn i ardal- 
oedd purdeb a heddwch. Ysgrifeniadau Hervey 
a gawsant gylchrediad helaeth; a thros amryw 
flynyddoedd, prin y gallasai yr argraífwasg ateb 
i'r galw oedd am danynt. Er hyn oll cafodd ei 
ddull o ysgrifenu ei feio yn fawr gan Dr. Blair 
ac eraill, herwydd ei gynheddfau chwyddedig; 
yr hyn sydd yn gwneyd ei weithion cf yn wrth- 
wyneb hollol i ymadrodd diwair a golygus Ad- 
dison, ac ysgrifenwyr enwog eraill mewn rhydd- 
iaith. Yn awr pa fodd bynag nid yw gweithion 
Hervey mewn cymaint bri, ac nid oes cymaint 
galw am danynt ag oedd gynt. Yn mherthynas 
ì'w gymeriad nid oes ond un dyb yn ffynu; sef ei 
fod yn enwog mewn duwioldeb, er nad oedd yn 
hynod ddysgedig; ei fod o dueddfryd cyson 
ysbrydol; ei fod yn selog dros athrawiaeth gras; 
yn llawn cariad at Grist; a bod ei ostyngeidd- 
rwydd, addfwynder, ymostyngiad i ewyllys Duw, 
a'i amynedd dan gystuddiau, yn dynodi ei gy- 
meriad Cristionogol ac yn addurniant i'w broffes. 

HESYCHASIAID, rhyw fynachod dwyrein- 
iol, a gyfenwir felly oddiwrth y gair Groeg 
ncvga&e, yr ìwn a arwydda bod yn llonydd. Ew 
tyb wahaniaethol ydoedd yr un a'r Messaliaid, y 
rhai a honent y dylem ymwrthod â phob gwaith, 
ac ymroddi yn hollol i ymarferiadau crefyddol, 
yn neillduol myfyrdod... Ymddangosasant o am- 
gylch Caercystenyn yn 18340; ac oblegyd eu bod 
yn sefydlu eu llygaid ar eu bol wrth weddio, gan 
ystyried y bogail fel eisteddle'r galon, cawsant 
eu galw hefyd yn Omphalopsychiaid, ac yn Um- 
biliciaid.. Ymunodd Gregori Palamas, archesgob 
Thesalonica, yr hwn a wrthwynebwyd gan y 
mynach Barlam, â hwynt; a chafodd yr urdd 
ei gondemnio gan gymanfa Caercystenyn, yn 
1942. 

HETERONSIAID, cyfenwad a gymhwysir 
at yr Ariaid, am eu bod yn credu fod Mab Duw 
o natur wahanol oddiwrth y Tad. Y mae y gair 
yn gyfansawdd o erepoc, arall, ac ovcia, hanfod, 
natur ; ac yn arwyddo all-nalur, ncu natur arall. 
Yr oedd y rhai hyn yn radd îs o Ariaid na'r 
Homoïionsiaud. 

HIERACSIAID, dysgyblion JTieracs, o Leon- 
tium, yn y drydedd ganrif. Llyfr-werthwr oedd 
efe wrth ei alwad, ac yn ol Mosheim, yr ydoedd 


yn hynod am ei ddysgeidiaeth helaeth, ac hefyd 
am ei ymddangosiad parchedig, sobr, a chrefydd- 
ol. Haerai ef mai prif ddyben gweinidogaeth 
Crist oedd cyhoeddi deddf newydd, gaethach a 
pherffeithiach nag eiddo Moses.  Casglai oddi- 
wrth hyn, fod yr arferiad o gig, gwin, a gwrag- 
edd, yn nghyd a phob peth arall cytunol a_thu- 
eddiadau anifeilaidd dynion, y rhai a ganiateid 
dan oruchwyliaeth Moses, yn cael eu gwahardd 
gan Grist; nid yn wir i bawb yn ddiwahaniaeth, 
ond i'r cyfryw a ymgeisient at y radd uwchaf o 
rinwedd.  Amheuai, o'r hyn leiaf, dderbyniad 
plant yn marw cyn dyfod i oed a synwyr, i'r nef; 
a hyny ar egwyddor nad oedd Duw wedi addaw 
gwobrwyo neb ond yn unig y rhai hyny oeddynt 
wedi gorphen eu hymdrech fuddugoliaethus â'r 
cnawd a'i chwantau. Tybiai hefyd mai yr Ys- 
bryd Glan oedd Melchisedec. Rhai o'i ddysgybl- 
ion a ddysgent fod y Gair, neu Fab Duw, yn cael 
ei gynwys yn y Tad, fel y cynhwysir llestr bych- 
an mewn un mawr; herwydd hyn gelwid hwynt 
Metangismoniaid. _ Hefyd, yr oedd efe yn gwadu 
adgyfodiad y corff mewn ystyr lythyrenol; ac 
yn hyn yn gystala phethau eraill, yr oedd yn 
ysbrydoli ymaith ystyr llawer o ysgrythyrau. 

HIERARCHI, llywodraeth eglwysig gan 
eglwyswyr graddoledig o wahanol raddau, me- 
gys deoniaid, esgobion, archesgobion, patriarch- 
iaid, &c. Cymhwysir y gair at y byd nefol, ar y 
dybiaeth fod yr angylion yn cael eu gwahan- 
iaethu mewn modd cyffelybi amrywiol raddau, 
Eph.i. 21. 

HIERONYMIAID, Erasydiaid Sant Jerome. 

HILIOGAETH, (Alio,) addon, epil, neu 
silltydd yn deilliaw oddiwrth rywun. 

Un o enwau Crist yw “' Gwreiddyn a hiliogaeth 
Dafydd,” Dat. xxii. 16. Ei wreiddyn fel Duw, 
a'i hìliogaeth fel dyn. Fel Duw, y gwreiddyn, 
yr hwn a roddodd fodolaeth iddo ef a'i deulu 
ydoedd; fel dyn, ei fab, un o'i hiliogaeth, yn 
deilliaw o'i lwynau, sef y wialen o gyff Jese 


- ydoedd. 


HILEL, Rabbi Iuddewig enwog, yr hwn oedd 
yn byw ychydig cyn amser Crist. Cafodd ei eni 
yn Babilon, ac yr oedd yn un o ddysgyblion 
Shammai. Pan yn ddeugain oed aethi Jerusa- 
lem, lle yr ymroddodd i fyfyrio y gyfraith, a 
chafodd ei wneuthur yn flaenor yn y sanhedrim 
pan yn bedwar ugain. Yr oedd efe yn gwahan- 
iaethu yn ei dybiau oddiwrth ei athraw Shammai, 
yr hyn a achlysurodd ymrafael rhwng ei ddysg- 
yblion ef ag eiddo ei athraw, a chafodd amryw 
eu lladd o bob ochr. Dyrchefir Hilel gan yr 
Iuddewon i'r cymylau. Dywedir i fwy na mil 
o ysgolheigion gael eu haddysgu ganddo mewn 
gwybodaeth o'r gyfraith ; yn mhlith y rhai yr 
oedd uwchlaw deg ar hugain yn teilyngu i Ys- 
bryd Duw orphwys arnynt, megys y gwnaeth or 
Moses gynt; deg ar hugain, y rhai fel Joshua 
oeddynt yn deilwng i beri i'r haul aros; ac ugain 
ychydig islaw y rhai blaenaf, ond uwchlaw 


i Taid Gamaliel, athraw Paul, oedd Rabbi 
ilel. 
HINDWAID, neu HINDWSTANIAID, 


trigolion cynhenid Hindwstan, neu yr India, y 
rhai gynt a elwid Gentwaid. Y mae tri ugain 
miliwn o'r rhai hyn yn bresenol tan lywodraeth 
Brydain Fawr. Yr ydym gan hyny i'w hystyr- 


HIN 


485 


HIN 


ied fel ein cyd-ddeiliaid; ac yn ddiameu dylem 
ymddwyn tuag atynt fel y cyfryw, trwy ym- 
drechu eu cynhysgaeddu hyd y mae ynom ni, 
a'r manteision a'r breintiau gwladol a chrefyddol 
'ag ydym ni yn fwynhau ein hunain. 

HINDWAETH, neu HINDWSTANIAETH, 
cysawd crefyddol yr Hindwaid, neu yr Hindws- 
taniaid. Meddylir fod hon, yn y naill ffurf neu 
y llall, yn cael ei phroffesu gan fwy na haner yr 
hil ddynol, sef gan drigolion yr ymerodraeth 
Furmanaidd, Siam, Ceylon, &c.; ac hefyd gan 
drigolion Tartary, dan y cyfenwad Lamaiaeth, a 
chan drigolion China dan addoliad Ffo. 

Y mae Mr. Maurice, yn ei Hanesyddiaeth o 
Hynafiaethau India, yn dychymygu i fudiad 
: cyntaf dynolryw gymeryd lle cyn cymysgfa yr 
ieithoedd yn Babel, o dueddau Ararat, lle y saf- 
odd yr arch. Yn ol eigynllun ef, pan y daeth 
“y ddaear yn ddigon sych, naill aì Noa ei hun, 
-neu ryw un o hiliogaeth Sem, a gychwynodd yn 
raddol, a daeth gyntaf tua chyffiniau gorllewinol 
India. Tybia ef i'r drefedigaeth gynyddol hon 
“flodeuo dros amryw oesoedd olynol mewn ded- 
>wyddwch a diniweidrwydd hynafiaethol; iddynt 
arferyd defodau puraf y grefydd batriarchaidd. 
zheb na delwau na themlau, nes o'r diwedd i hil- 
iogaeth Cam oresgyn a gorchfygu India, a llygru 
“eu hen grefydd. 

._. Beth bynag am hyny, yn ol y dduwinyddiaeth 
-Hindwaidd, Drahme, y Bod Mawr, yw y Duw 
Goruchaf, tragywyddol, a digreuedig.  Brama, 
y bod creuedig cyntaf, trwy yr hwn y gwnaeth, 
-ac y mae efe yn llywodraethu y byd, yw tywysog 
>yr ysbrydion daionus. Cynhorthwyir ef gan 
Veeshnu, prif geidwad dynion, yr hwn naw o 
weithiau gwahanol a ymddangosodd ar y ddaear, 
mewn ffurf ddynol, i'r dybenion mwyaf daionus. 
I'r tywysog hwn y mae Mahadeo, neu Sheeva, 
gallu dinystriol Duw, yn gyfnerthwr. Y duw- 
dod triunol hwn wedi ei arfogi â dychryniadau 
hollalluogrwydd, sy'n erlyn trwy holl eangder 
y greadigaeth, yn ysbrydion gwrthryfelgar, 
( Dewtas,) y rhai a flaenorir gan Mahaswr, yr 
ysbryd llidiog mawr a'u twyllodd hwynt, gan 
saethu picellau tanllyd y digofaint dwyfol at eu 
minteoedd ffoedig hwynt. 

Yn ol Syr William Jones, y duw goruchaf 
Brahme, yn ei ffurf deirplyg, yw yr unig dduw- 
dod hunanfodol a gydnabyddir gan yr Hindw- 
aid athronyddol. Pan y golygant hwy y gallu 
dwyfol yn gweithredu er rhoddi bodolaeth i'r 
byn nad oedd mewn bod o'r blaen, galwant y 
duwdod Brahme. Pan y golygant ef fel di- 
nystrydd, neu yn hytrach fel cyfnewidiwr dull- 
iau, y mae yn cael ei alw Mahadeo, Sheeva, ac 
amrywiol enwau eraill. Pan y golygant ef fel 
cynhalydd bodau creuedig, rhoddant yr enw 
Veeshnu iddo; canys gan fod y gallu o gynal 
creadigaeth trwy ragluniaeth arolygol yn mher- 
thynas mewn modd enwedigol i'r Duwdod, hon- 
ant hwy fod y gallu hwnw yn hanfodi mewn 
modd goruchel yn yr aelod cynhaliol o'r tiroedd, 
yr hwn a dybiant hwy sydd bob amser yn mhob 
lle; nid mewn sylwedd, ond mewn ysbryd a 
dylanwad. Y mae yn eglur gan hyny fod Hin- 
dwaeth yn cynwys cyfeiriadau eglur at athraw- 
iaeth y Drindod, yr hon fel y tybir a dderbyn- 
iasant oddiwrth yr hen batriarchiaid; ac os 

3p 


cywir y darluniad blaenorol, gellir meddwl nad - 
ydyw heb ryw gyfeiriadau at athrawiaeth cnawd- 
oliaeth y Messia. 

Y cysawd Hindwaidd sydd yn dysgu hanfod- 
iad ysbrydion daa drwg, y rhai a elwir yn yr 
Hindwaeg, debtas, dewlas, neu devitas. Darlunir 
y rhai hyn megys mewn ymrafael oesol; a bod 
yr ymdrech wastadol rhyngddynt wedi llenwi 
y greadigaeth â therfysg, a'i holl resau israddol 
â braw. 

Athrawiaeth erchwynedigaeth, neu drawsfud- 
iad eneidiau, a gredir yn gyffredinol yn India; 
a thybir ei bod yn hanfodi yno yn mhell cyn 
geni Plato; ac iddi gael ei chyhoeddi ar y cyntaf 
yn Geeta Uyasa, Plato yr India. Yr athrawiaeth 
hon a ddysg fod ysbrydion llygredig wedi syrthio 
o'u huniondeb gwreiddiol, yn mudo trwy am- 
rywiol fydoedd yn nghyrff gwahanol anifeiliaid. 
Y bydoedd at y rhai y cyfeirir, yn ol cred yr 
Hindwaid, ydynt 14 o rifedi; saith uwchlaw, a 
saith islaw. Yr uwchaf oll yw trigfa y Brahma 
a'i ffafriaid arbenig... Wedi i'r enaid. drawsfudo 
trwy amrywiol drigfanau anifeilaidd, y mae yn 
esgyn yr ysgol fawr serenog o ddeuddeg porth, 
a thrwy y bydoedd amdreiglol, y rhai a elwir yn 
India, bobuns, puredigaeth. 

Cred sefydlog y Braminiaid yw, fod dyn yn 
greadur syrthiedig. Ar y sylfaen hon y mae 
eu hathrawiaeth o drawsfudiad eneidiau yn gor- 
phwys. Dyben proffesedig. erchwynedigaeth 
ydyw adferu yr enaid syrthiedip i'w sefyllfa dde- 
chreuol o berffeithrwydd a dedwyddwch. Yr 
Hiudwaid a ddarluniant y Duwdod fel yn cosbi 
yn unig er diwygio ei greaduriaid. Natur ei 
hun sy'n arddangos un maes helaeth o_ buredig- 
aeth i'r gwahanol raddau o fodolaeth. Eu hys- 
grifenadau santaidd a ddarluniant yr holl fyd- 
ysawd fel chwareufa helaeth ac ardderchog, cr 
ymdrech brofiadol miliwnau o fodau, y rhai a 
olygir megys cynifer o ysbrydion wedi eu dar- 
ostwng o sefyllfa uchel ardderchawgrwydd any- 
ylaidd, ac wedi eu condemnio i esgyn trwy am- 
rywiol raddau o boen a dyoddefaint, i'r byd 
dyrchafedig o berffeithrwydd a hapusrwydd ag 
yr oeddynt yn fwynhau yn flaenorol i'w gwrth- 
giliad. 

Yr athrawiaeth fod dyn yn greadur syrthiedig, 
yr hon sydd yn ffynu mor gyffredinol yn Asia, a 
roddodd fodolaeth i'r grediniaeth, fod yn allu- 
adwy i'r enaid gael ei adferyd i'w burdeb de- 
chreuol, trwy ddyoddefiadau mawrion, a rhestr 
hirfaith o ddysgyblaeth brofedigol. Herwydd 
hyn, yr oedd yr offrymau gwerthfawrocaf, a'r 
aberthau mwyaf gwaedlyd yn wastadol yn 
llwytho allorau y duwiau paganaidd, mewn go- 
baith i ddyhuddo digofaint y galluoedd digofus. 
Yr oedd ganddynt hyd yn nod aberthau a gyf- 
enwid adenedigaeth; a'r aberthau hyny bob am- 
seraliwid yn helaeth â gwaed. 

Heblaw yr amrywiol a'r aml olchiadau, yr 
offrymau dyddiol o rice, ffrwythau, ghee, yn eu 
temlau, y mae gan yr Hindwaid aberth blyn- 
yddol mawr, tebygi eiddo y bwch dihangol yn 
mhlith yr Hebreaid; ond.yn unig ei fod yn 
geffyl yn lle yn afr; a'r hwn a aberthant gyda 
llawer o rwysg. 

Oddiwrth yr un grediniaeth o halogrwydd 
dynol, a'r angenrheidrwydd o iawn, y mae'r 


HIN 


486 


HIR 


y... uu uu uuig EC yu A ac 


arferiad o arteithiau gwirfoddol y rhai a wein- 
yddir ganddynt arnynt eu hunain, yn cyfodi. 
Y mae Mr. Swarts, un o'r cenhadau Malabar- 
aidd, yr hwn a fu yn offerynol i ddychwelyd yn 
nghylch dwy fil o'r trigolion at Grist, yn adrodd 
am berson yn nghyffiniau Malabar, yr hwn wedi 

mofyn ag amrywiol goelgrefyddwyr ac offeiriaid 
pa fodd y gallasai wneyd iawn am ei bechod, a 
chael ei gyfarwyddo i yru cethri (spikes) wedi 
eu blaenllymu trwy wadnau ei sandalau, ac i 
gerdded ar y rhai hyny 480 o filltiroedd, gan or- 
phwys hyd nes ymiachau pan y byddai iddo fyned 
yn rhy wan ìi ymdeithio trwy ddylifiad gwaed, &c. 
Ymosododd N gorchwyl; a thra yr ydoedd yn 
gorphwys dan bren cauadfrig lle y pregethid yr 
efengyl weithiau, daeth un o'r cenhadau ac a 
bregethodd yn ei glyw oddiwrth y geiriau, “A 
gwaed Iesu Grist ei Fab ef, sydd yn ein glanhau 
ni oddiwrth bob pechod.” Tra ydoedd yn pre- 
gethu cyfododd y dyn, taflodd ei sandalau poen- 
ydiol ymaith, a gwaeddodd, “ Dyma yr hyn 
sydd angen arnaf.” Profodd y gwr yn dyst 
bywiol o wirionedd y testun a gafodd y fath 
effaith ar ei feddwl. 

Heblaw yr offrymau, yr aberthau anifeilaidd 
gwaedlyd, y puredigaethau, a'r poenydiau, y 
mae y Fedus, neu'r ysgrifeniadau santaidd Hin- 
dwaidd yn caniatau ac yn anog aberthau dynol, 
fel y moddion mwyaf rhinweddol i ddyhuddo 
digofaint y duwiau, ac i enill eu ffafr. Herwydd 
hyn, gwragedd, i'r dyben i gael lluosogrwydd o 
blant, a foddant eu cyntafanedigion! Pan N 
byddo y plentyn yn ddwy neu dair blwydd oed, 
y mae y fam yn ei gymeryd i'r afon, yn ei anog 
i fyned i mewn, ac yn gadael iddo fyned i ganol y 
ffrwd ; yna y mae yn ei adael, gan sefyll yn 
edrychydd llonydd ar ymdrechion, a gwrando 
ysgrechiadau ei baban trengedig! Yn ynys 
Sangur gynt, gwelid mamau yn taflu eu plant 
byw i blith crocodiliaid, ac yn sefyll i edrych ar 
yr anghenfilod yn ymryson am eu hysglyfaeth; 
yn edrych ar y baban crynedig yn ngenau yr 
anifail gorchfygol, ac yn sefyll yn dawel tra yr 
oedd yn malu esgyrn, ac yn sugno gwaed y truan 
diniwaid! — Beth raid fod ansawdd y goelgrefydd 
yr hon sydd yn troi bod, cymeriad gwahaniaethol 
yr hwn yw tynerwch, i anghenfil llawer mwy 
dideimlad na'r dywalgi (figer,) yr hwn sydd yn 
ysglyf-hela yn y goedwig ! 

Yr ysgrifeniadau Hindwaidd ydynt yn anog 
dynion yn cael eu blino gan glefydau anfeddyg- 
iniaethol, i fwrw eu hunain dan olwynion câr 
Juggernaut, neu i ryw afon santaidd, neu ìi dân 
wedi ei barotoi i'w derbyn; gan addaw i'r cyf- 
ryw hunanleiddiaid y cant adgyfodi mewn corff 
iachus; a bygwth, os dewisant farw marwolaeth 
naturiol, y byddant yn agored i gadw yr afiech- 
yd yn yr enedigaeth nesaf, a'r rhai dilynol. Y 
mae lluoedd o wahangleifion, a phlant gofidiau 
eraill, yn trengu yn flynyddol yn y dull hwn. 
Un bore mynegwyd i'r cenhadwr, Mr. W. Carey, 
fod rhyw ddynion wedi cloddio pwll dwfn yn y 
ddaear gerllaw ei dy ef, a'u bod wedi dechreu 
cyneu tan ar ei waelod. Aeth yn uniongyrchol 
i'rlle, a chanfu ddyn gwahanglwyfus truan, yr 
hwn oedd trwy yr afiechyd wedi colli defnydd- 
ioldeb ei aelodau, yn ymdreiglo ar hyd y ddaear, 
hyd nes iddo o'r diwedd syrthio i'r tan. Her- 


wydd gwanegiad y loesau yr oedd ei ysgrech- 
feydd yn ddychrynllyd ofnadwy. Galwodd ar 
ei berthynasau y rhai oeddynt o amgylch y pwll, 
gan erfyn arnynt ei waredu o'r fflamiau ; ond 
cafodd alw arnynt yn ofer. Ei chwaer ei hun, 
yn ei weled yn codi ei law ac yn gafaelyd yn 
ochr y pwll, gan wneuthur ymdrech galed i 
ddianc, a'i gwthiodd yn ol drachefn! Tra yr 
oedd y perthynasau hyn yn Pa yn dawel ar 
y dyoddefydd, trengodd yn nghanol arteithiau 
annirnadwy. 

Ond yr aberthiadau mwyaf creulon yn mhlith 
yr Hindwaid oeddynt, llosgi gweddwon byw. 
Yn rhaglawiaeth Bengal yn unig yr oedd 
rhwng wyth a naw cant o weddwon yn cael eu 
gosod i farwolaeth yn y modd hwn yn flynyddol! 
Tystiolaeth swyddol yr ynadon Brytanaidd wedi 
eu harwyddo ganddynt yn rheolaidd yw hon. 
Pa faint yn ychwaneg yn rhaglawiaethau Mad- 
rasa Bengal? A pha faint mwy eilwaith lle 
nad yw yr awdurdod Frytanaidd yn cyrhaedd- 
yd? Pa le y cyfarfyddir a'r cyfryw beth yn holl 
hanesion blynyddol amser?  Golygwn fod 400 
yn cael eu haberthu yn flynyddol yn y dull hwn 
yn y rhaglawiaethau eraill, a 500 yn holl barthau 
eraill India, ac yr ydym o ganlyniad yn cael ein 
hawdurdodii gasglu fod 2000 o weddwon yn 
cael eu llosgi, neu eu claddu yn fyw yn flynydd- 
ol yn y wlad hono!” Chwilier pob coflyfrau dyn- 
ol, ac adrodder pob peth a arferwyd ac a gyf- 
lawnwyd gan yr Indiaid moelaidd, y dyn fwyta- 
wyr yn ynysoedd Mor y De, &c., ac nid yw y 
cwbl ond gwareiddiad, a'r cymwynasgarwch 
mwyaf coethedig mewn cymhariaethihyn! Ond 
i Dduw y byddo'r diolch, y mae ataliad effeith- 
iol wedi eì osod yn bresenol ar yr arferiad greu- 
lon trwy holl diriogaethau yr India Frytanaidd. 

Yn mherthynas i dduwiau yr Hindwaid, y 
mae Mr. Ward, yn ei lythyrau ymadawol, yn 
sicrhau eu bod yn 330 o filiwnau; a bod eu 
heilunod cynrychioledigol mor amrywiedig, fel 


" y maent yn mron yn mhob ffurfag y. dichon i'r 


meddwl dynol ei ddychymygu; rhai yn dra dir- 
mygus, (megys y duwiau mwnciaidd,) ac eraill 
yn dra ffiaidd, megys y Lingu, a'r Phallus; y 
rhai a addolir gan y gwragedd er dwyn yn 
mlaen. ffrwythlondeb. Y temlau Hindwaidd 
ydynt ardderchog, a'r defodau crefyddol ydynt 
rwysgfawr a dysgleirwych. 

Y pleidiau Hindwstanaidd hefyd ydynt luosog 
ac amrywiog; ond sicrheir mai y penaf o honynt 
yw y Sovius, y Voisnuvus, a'r Shaktus.  Addol- 
wyr Shivu, yr hwn sydd yn gyffelyb i Bacchus y 
Groegiaid, yn gystal yn ei ffurf ag yn ffieidd-dra 
ei ddefodau, yw y flaenaf. Addolwyr Vishnu, 
yr hwna elwir y Cynhalydd; a'r hwn, er nad 
oes ganddo demlau, sydd a'r rhifedi amlaf o 
addolwyr, yw yr ail. Addolwyr Dwrga, wraig 
Shiva, Minerva yr India, yw y drydedd. mae 
gwyliau y dduwies hon yn cael eu cadw yn ofal- 
us gan laweroedd, 

HIRAETH, gair cyfansawdd, o Air, maith, 
ac aeih, poen, galar; ac yn arwyddo galar dyfal- 
faith, neu ddyfal-ddysgwyliad, yn cyfodi oddiar 
ymddifadiad o wrthrych serch, neu absenoldeb 
yr hyn a chwenychir. Cymysgedd o gariad a 

alar 'm hiraeth ; ac y mae bob amser yn rhag- 
ybied absenoldeb y gwrthrych a gerir; ac yn 


HOLL 


487 


HOLL 


a——————bc I ua ———— O  V  _ ————__—_——_—_——_—_—_——_—— 


cynwys galar a therfysg meddwl herwydd hyny, 
Os bydd y gwrthrych yr hiraethir am dano yn 
gaffaeladwy, y mae hiraeth yn creu dysgwyliad 
ac ymdrech yn ei ddeiliad am ei fwynhau; os 
na bydd, y mae yn creu gofid, os nad anfoddlon- 
rwydd, digalondid, ac anobaith, Y mae mewn 
anifeiliaid yn gystal a dynion; acherwydd hyny 
gellir ei hystyried fel nwyd naturiol neu anifeil- 
aidd. Os bydd y gwrthrych yr hiraethir am 
dano yn foesol a chrefyddol, y mae hiraeth yn 
rhinwedd; os amgen, nid yw ar y goreu ond 
gweithrediad serchiadau natur. Prif wrthrych 
hiraeth y Cristion yw Duw yn ei heddwch, ei 
ffafr, eì gymdeithas, a'i ddelw. ““Fel y brefa 
yr hydd am yr afonydd dyfroedd, felly yr hir- 
aetha fy enaid am danat ti, O Dduw. Sychedig 
yw fy enaid am Dduw, am y Duw byw; pa bryd 
ŷ deuaf, ac yr ymddangosaf ger bron Duw?” 
Ps. xlii. 1, 2. 

. HIRIELL, angel; yr un ag Uriel, 2 Esd. 
iv, l. 

HIRYMAROS, dullweddiad amynedd, 1 Tim. 
3-16; 1 Pedriii. 20; 2 Pedr iii. 15. Edrych 
mynedd. 

“ HOCCED, (Aoc-cêd,) twyll, dichell, cyfrwys- 
dra, yn cael ei weithredu er mwyn rhyw fudd, 
eÎw, neu fantais i'r cyflawnydd, Eph. iv. 14. 

 HOFFMANIAID, coleddwyr tybiau Daniel 
Hoffman, Proffeswr Duwinyddiaeth yn mhrif 
ysgol Holmstadt; yr hwn oddiamgylch y flwydd- 
yn 1598, a ddysgodd fod goleuni rheswm, hyd 
yn nod fel y mae yn ymddangos yn ysgrifeniad- 
au Plato ac Aristotle, yn wrthwyneb i grefydd; 
ac o ganlyniad mai pa fwyaf y gwrteithir deall- 
dwriaeth dynol â myfyrdod athronyddol, mai 
mwyaf perffaith yr arfogir y gelyn â modd i'w 
amddiffyn ei hun. Yr cedd efe gan hyny yn 
elynoli ymchwiliadau athronyddol. Achlysur- 
odd hyn ddadl rhyngddo ef a Ioan Cassel, ac 
amryw eraill, yr hon a achosodd gymaint o lid 
a digofaint, fel y gwelodd y llywodraeth wladol 
yn angenrheidiol i gyfryngu, gan gyfeirio y ddadl 
i gyflafareddiad, trwy yr hyn y penderfynwyd 
i. Hoffman alw ei eiriau yn ol; ac wedi iddo 
wneuthur hyny caniatawyd iddo ymneillduo, 
heb un cyfnewidiad yn ei dybiau, tebygol. Cof- 
leidir yr un golygiadau eto gan lawer o grefydd- 
wyr, y rhai nad ystyriant y niwaid y maent yn 
wneuthur i achos y gwirionedd, trwy ymuno a 
elynion gwybodaeth. _ Yr oedd gwrthwynebwyr 
duwinyddiaeth Sosinaidd, neu yr Ymneillduwyr 


Lutheraidd, yn myned dan yr enw hwn; nid | 
blegyd eu bod yn ganlynwyr Hoffiman, ond | 


herwydd eu bod yn drwgdybio y buddioldeb o 
ymchwiliadau athronyddol, wrth weled y duw- 
imyddion athronyddol oll yn tueddu at Sosin- 
aeth, ymneillduasant herwydd y cyfnewidiadau 
yn y gwasanaeth sefydlog yn ffafr Sosiniaeth. 
HOLLALLUOGRWYDD DUW, ei allu an- 
'eidrol, meu y modd sydd ganddo i wneuthur 
ob peth a ewyllysio, neu nad yw yn cynwys 
ywrth-ddywediad. Y mae hwn yn ddosbarth- 
dig i hanfodol a gweithredol. Gallu hanfodol 
Duw yw y modd sydd ganddo i wneuthur pob 
»eth nad yw yn groes i'w natur, ac yn cynwys 
rwrthddywediad. Ei allu gweithredol nid yw 
mgen yr amlygiad o hyny yn ei weithredoedd ; 
ef creadigaeth, rhagluniaeth, a phrynedigaeth, 


Y mae bod Duw wedi gwneyd yr hyn a wnaeth 
yn brawf sicr fod ganddo fodd i wneuthur pob 
peth nad yw yn cynwys gwrthddywediad. Nid 
oes dim yn rhy anhawdd i'r hwn a wnaeth gy- 
maint; ac nid oes terfyn i'w allu yn yr ystyr 
gaethaf, mwy nag i'w hanfod; er fod. gweithred- 
iad ei allu yn cael ei gyfyngu gan ei ewyllys 
santaidd a doeth. Edr. Gallu Duw. 

HOLLWYBODAETH, perffeithrwydd natur- 
iol hanfodol ìi Dduw yn unig; yn cynwys ei 
wybodaeth hollol, anfedrol berffaith ac annher- 
fynol. Y mae y perffeithder hwn yn dragy- 
wyddol, anghyfranogol, ac anghyfnewidiol yn 
Nuw. Edr. Gwybodaeth Duw, 

HOLLWYDDFODOLDEB, neu HOLLBRE- 
SENOLDEB, anfeidroldeb, neu annherfynoldeb 
diranedig yr hanfod ddwyfol. 

Wrth fod Duw yn hollwyddfodol y_ meddylir, 
nid ei fod yn mhob lle ar yr un waith yn unig, 
o ran ei feddwl, awdurdod, a llywodraeth; ond 
o ran ei hanfod, a hyny nid mewn modd rAan- 
edig, onâ cyflawn a hollol. Y mae dynion yn 
wyddfodol mewn meddwl, awdurdod, a llywodr- 
aeth, mewn lleoedd nad ydynt felly o ran hanfod. 
Ond Duw sydd yn mhob lle o ran ei hanfod; a 
hyny nid mewn modd rhanedig, eithr hollol a 
chyflawn. Ardderchog y dywedai EKmpedocles 
am dano; ““Duw sydd gylch, canolbwynt yr 
hwn sydd yn mhob lle, a chylchedd yr hwn nid 
yw yn un lle.” 

** Yn yr haul y mae'n cynhesu, 

Yn yr awel yn dadebru, 

Yn y ser y mae'n dysgleirio, 

Yn y goedwig yn blodeuo; 

Y mae'n byw yn mhob rhyw fywyd, 
Cyrhaedd pob eangder hefyd ; 


mledaena'n ddiranedig, 
A gweithreda'n annhreuliedig,” 


Cyfieithiad. 

Gellir profi hollwyddfodoldeb Duw ynl. 
Trwy dystiolaeth yr Ysgrythyrau, Ps. cxxxix. 
4-—12; Act. xvii. 27, 28, 2. Trwy ei anfeidr- 
oldeb, Job xi. 7—9. Peth anfeidrol yw peth 
annherfynol. Y mae Duw yn anfeidrol, gan 
hyn nid oes lle nad yw, na man a'i cynwys. 
Diffygolrwydd, neu feidroldeb bodolaeth, sydd 
yn caethiwo unrhyw fod yn un lle, ac yn eì gau 
allan o le arall. 3. Trwy ei anghyfnewidioldeb. 
Nid dichonadwy ei fud yn anghyfnewidiol heb 
fod yn hollwyddfodol; canys byddai yn agored 
i gyfnewid lle, heb fod yn llenwi pob lle ar yr 
un waith. Gan fod Duw yn hollwyddfodol, 
nid yw dan angenrheidrwydd i beidio a bod 
mewn un lle, er bod yn bresenol mewn lle 
arall. 4. Trwy ei hollwybodaeth. — Annichon- 
adwy i'r neb nad yw yn mhob lle wybod pob 
peth. Y mae y Psalmydd yn profi hollwybod- 
aeth Duw trwy ei hollwyddfodoldeb, Ps, cxxxix. 
1—13. 

Y mae athrawiaeth hollwyddfodoldeb Duw 
yn dysgu mai ysbryd yw Duw. Dau sylwedd 
sydd—ysbryd a defnydd. Un o briodoliaethau 
hanfodol defnydd yw, cau allan bob defnydd 
arall o'r man lle mae yn bodoli. Nis gall dau 
gorff defnyddiol fod yn yr un lle. Pe defnydd 
fyddai Duw, ac fel y cyfryw yn holl-bresenol, yna 
rhaid na byddaille i ddim arall ond ei hunan. 
Rhaid gan hyny mai ysbryd ydyw, neu nad yw 
yn hollbresenol. 


HOLL 


488 


HOP 


Dylai yr ystyriaeth o hollwyddfodoldeb Duw 
ein dysgu, 1. I'w ofni a'i barchu. Y mae gwydd- 
fodoldeb un mawr yn cynhyrfu parch ac arswyd. 
Y mae Duw gyda ni yn mhob lle; ac nid oes 
feddwl, gair, na gweithred o'n heiddo yn gudd- 
iedig rhagddo, Ps. li. 4.. Dylai hyn beri i ni 
arswydo pechu. 2. I ymdrechu ei anrhydeddu 
arhyngu ei fodd. 3. I ymddiried ynddo. Y 
mae yn agos atom bob amser, i'n cynhorthwyo, 
PS XVI xy LU: 

HOLLWYDDFOLION, ( U0iguitarians,) y 
cyfryw o'r butheriaid a greden t ac a faentumient, 
hollwyddfoldeb corff Crist.. Dywedir mai Brent- 
ius, un a'r diwygwyr cyntefig, a daenodd yr 
athrawiaeth hon gyntaf: aci Luther ei hun, yn 
ei ddadleuaeth â Zuinglius, arferyd rhai ym- 
atlroddion ag oeddynt yn cynwys crediniaeth o'r 
dyb; eriddo ddyfod yn ystyriol wedi hyny o'r 
anhawsderau ag oeddynt yn gysylltiedig â hi; ac 
na ddylasid ei harfer fel prawf o bresenoldeb 
corfforol Crist yn y swper santaidd. Pa fodd 
bynag, cafodd y dyb afresymol hon ei hadnewyddu 
a'i gwisgo mewn fíurf mwy ymddangosiadol, 
wedi marwolaeth Luther, gan Brentius, Chem- 
mitius, ac Andreas, y rhai a honent gyfranogiad 
o briodoliaethau y Duwdod i ddynoliaeth Crist; 
ac yn wir y mae cydsylweddiad o angenrheid- 
rwydd yn ei rhagdybied; 

HOMILI, Gr. OuMua, pregeth, neu draeth- 
awd ar ryw bwnc crefyddol, yn cael ei thraddodi 
mewn modd eglur, modd y gallo y werinos 
gyfiredin ei hamgyffred yn rhwydd. Dywed 
Fflenry fod y gair Groeg yn arwyddo ymadrodd- 
iad teuluaidd neu gyfeillgar, mal y Lladin sermo, 
ac i draethodau yn cael eu traddodi yn yr eglwys 
gymeryd y cyfryw gyfenwad, er dynodi nad 
areithiau golygus, rhodresgar, mal eiddo yr ar- 
eithwyr paganaidd oeddynt, eithr ymadroddiadau 
íeuluaidd a buddiol, megys eiddo athraw wrth ei 
ysgolheigion, a'r fad wrth ei blant. Cyfansodd- 
wyd holl homiliau y tadau Groegaidd a Lladin- 
aidd gan esgobion, Nid oes genym ddim o 
homiliau Tertulian, Clemens Alexander, ac am- 
rywiol o ddysgedigion eraill, herwydd yn yr oes- 
oedd cyntefig, na chaniateid i neb ond. esgobion 
bregethu. Yn gyffredin ni chenhadid y fraint 
hon i offeiriaid hyd y bumed ganrif. Saint Cry- 
sostom oedd yr henuriad cyntaf a bregethodd yn 
sefydlog. Origen ac Augustin a bregethasant 
hefyd, eithr frwy drwydded neu fraint-lythyr 
arbenig y cawsant hwy ganiatad i hyny. 

Y mae Photius yn gwahaniaethu rhwng Aomili 
a phregeth, tcwy ddywedyd fod homili yn cael ei 
thraddodi mewn dull mwy cartrefol; y prelad yn 
ymholi ac ymddyddan â'r bobl, a hwythau yn eu 
tro yn ateb ac yn ymholi âg yntau, ac felly mai 
ymddyddan yn briodol ydoedd; eithr am y 
bregeth eî bod yn cael ei thraddodi yn yr areithfa, 
mewn dull mwy ffurfiol, yn ol trefn areithwyr, 
Dechreuodd yr arferiad o gyfansoddi homiliau, (y 
rhai a drysorìd yn y cof gan offeiriaid anwybodus 
a diog, i'r dyben i'w thraddodi yn lle pregethau, ) 
oddiamgylch yr wythfed ganrif; pan y gorchym- 
ynodd Siarlemagne i Paul y diacon, ac Aleuin, i 
ffuríio homiliau, neu ymadroddiadau ar yr Efeng- 
ylwyr a'r Epistolau, allan o weithion doctoriaid 
cyntefig yr eglwys. Hyn a achosodd y casgliad 
enwog a gyfenwir “ Homiliaeth Siarlemagne;” 


ar hwn fel cynllun a ddilynwyd gan amryw 
bersonau anghyoedd oddiar egwyddor o sêl gref- 
yddol, aca gynhorthwyodd lawer, (fel y sylwa 
Mosheim,) er maethu segurdod a chynal anwy- 
bodaeth llêenwyr diddefnydd, Y mae yn aros 
hyd heddyw amrywiol homiliau ardderchog o 
eiddo y cyn-dadau, yn neillduol Chrysostom a 
Gregori. Yr homiliau Clementaidd ydynt bedair 
homili ar bumtheg. yn Groeg, wedi eu cyhoeddi 
gan Cotelerius, wedi eu blaenddodi â dau lythyr ; 
un wedi ei ysgrifenu yn enw Pedr, a'r llall yn 
enw Clement, at Iago, esgob Jerusalem; ac yn y 
Ìlythyr olaf y maent yn cael eu cyfenwi ' Cryn- 
hodeb Clement o Bregethiad a Theithiau Pedr.” 
Yn ol Le Clerc cyfansoddwyd yr homiliau hyn 
gan Eboniad, yn yr ail ganrif; ond Montfancon 
a dybia iddynt gael eu ffngio yn mhell wedi amser 
Athanasius. Golyga Dr. Lardner mai gwreiddyn 
neu argraffiad cyntefig yr “ Adgydnabyddiadau,' 
oedd yr homiliau Clementaidd; ac mai yr un 
oeddynt a'r gwaith a felir gan Eusebius dan y 
cyfenwad ““Cydymddyddanion Pedr ac Appion.” 
Homiliau Eglwys Loegr ydynt y rhai a gyfan- 
soddwyd yn amser y diwygiad, i'w darllen mewn 
egiwysydd, er gwneydifyny y diffyg o bregethau. 
Gwel yr argraffiad pedwarplyg Seisnig o'r Homili- 
au, gan dduwinydd o Eglwys Loegr.—Buck. 

HOMOIONSIAID, cangen o'r uwch Ariaid, 
y rhai a honent fod natur y Mab yn dra thebyg i 
natur y Tad, er mai nid yr un ydyw. Y mae yr 
enw yn gyfansawdd o Ootoc, cyffelyb, ac Oucua, 
natwr, neu hanfod. 

HOMONSIAID, enw a gymhwysid at ganlyn- 
wyr Athanasius, y rhai a gredant fod y Mab yn 
gydsylweddol, neu opuovcia, o'r un hanfod â'r 
Tad. Edr. A4hanasiaid. 

HOPKEINS—Y Parch. Samuel Hopkins, D.D., 
a anwyd yn Waterbury, yn Connecticut, 1721, ac 
a raddiwyd yn Ngholeg Yale yn 1741. Yn fuan 
wedi hyny ymosododd ar fyfyrdodau duwinyddol 
yn Northampton, Massachusetts, tan arolygiad 


'yr enwog Benog, Jonathan Edwards, a chafodd 


ei urddo yn y flwyddyn 1743, yn Honsatonic, a 
gyfenwir yn awr Barrington Fawr, yn Massachu- 
setts, Arosodd yno hyd nes iddo symud i'r 
Casnewydd, yn ynys Rhode. Yr achos o'i symud- 
iad oedd lleihad ci gynulleidfa, a diffyg cynhal- 
iaeth. Wedi iddo aros ychydig amser yn y lle 
olaf, dechreuodd y bobl anfoddloni i'w dybiau, a 
phenderfynasant mewn cyfarfod eglwysig ì ar- 
wyddo eu dymuniad iddo ymadael oddiwrthynt. 
Ar y Sabboth canlynol pregethodd iddynt ei 
bregeth ymadawol, yr hon ydoedd mor fuddiol a 
phwysig, fel y darfu iddynt ymbil arno ì aros 
drachefn yn eu plith, yr hyn a wnaeth hyd ddydd 
ei farwolaeth, yr hwn a ddygwyddodd yn 1803. 
Yr oedd efe yn wr duwiol a selog, o gryn dalent- 
au, ac o ymroad bron anghredadwy. Dywedir ei 
fod weithiau yn parhau mewn dwys-fyfyrdod 
dros ddeunaw awr yn nghyd. _ Y mae ei olygiad- 
au athrawiaethol yn gynhwysedig yn ei “ Gyfun- 
draeth o Dduwinyddiaeth,” yrhon a gyhoeddwyd 
ganddo mewn ail-argraffìad, yn Boston, yn 1801, 
yn ddwy gyfrol wythplyg. 

 HOPKINSIAID, canlynwyr y rhagddywed- 
edig Samuel Hopkins, D.D., y rhai a gyfenwant 
eu hunain yn Galfiniaid Hopkinsaidd, ac a gred- 
ant yn 


——— Y ———'' Y ki .Y Y . ie e eIe e L__——.iÏ 


HOP 


HOP 


I. Fod pob gwir rinwedd, neu wir santeidd- 
rwydd, yn gynhwysedip mewn ewyllys da, 
neu gymwynasgarwch anhunanol neu ddiduedd. 


Gwrthrych ewyllys da yw bodolaeth yn gyflred- , 


inol, yn cynwys Duw, a phob creadur rhesymol. 
Y mae yn dymuno ac yn ceisio lleshad pob un yn 
bersonol ac ar wahan, cyn belled ag y mae hyny yn 
cydsefyll âlleshad mwyafycwbl, yrhynsyddgyn- 
hwysedig yn ngogoniant Duw, a pherffeithrwydd 
dedwyddwch ei deyrnas. Cyfraith Duw yw saf- 
bren pob uniondeb moesol, neu santeiddrwydd. 
Mewn modd meillduol ceynhwysant hyn mewn 
cariad at Dduw, ac mewn caru ein cymydog fel 
ni ein hun; mewn modd cyffredinol, dywedant ei 
fod yn cynwys yr holl gariad at. Dduw, at ein 
cymydog, ac atom ein hunain, a ofynir yn y gyf- 
raith ddwyfol; ac o ganlyniad y rhaid ei fod yn 
cynwys yr ollo ufydd-dod santaidd. Bydded 


i unrhyw ddyn sobr ystyried pa rai ydynt gang- | 


henau neillduol gwir dduwioldeb; ac wedi iddo 
ystyried pob un ar wahan, cenfydd mai serch- 
awgrwydd caruaidd anhunanol yw ei nodweddiad 
gwahaniaethol. Er esiampl, y mae yr oll o sant- 
eiddrwydd ag sydd mewn ofn duwiol, yn wahan- 
ol oddiwrth ofn dynion annuwiol, yn gymysgedig 
mewn cariad. Yn mhellach, nid yw diolchgor- 
wch santaidd amgen ewyllys da i Dduw a'n 


cymydog, yn yr hwn y cynhwysir ni ein hunain; 


yn nghyd â serch cyfatebol, yn cael ei gyffroi 
gan olwg ar ewyllys daa charedigrwydd Duw. 
lwyllys da cyffredinol sydd yn cynwys hefyd yr 
oll o'n dyledswydd tuag at ein cymydog, canys 
cyfiawnder, gwirionedd, a ffyddlondeb, ydynt 
gynhwysedig mewn cymwynasgarwch cyffredin- 
ol; ac yr un modd y mae cymedrolder a diweir- 
deb; canys y mae yr arferiad anghymedrol o'n 
chwantau a'n serchiadau yn groesi ewyllys da, 
fel y mae yn tueddu i'n niweidio ni ein hunain 
ac eraill; ac felly y mae yn wrthwyneb i'r budd 
cyffredin ac i'r gorchymyn dwyfol, yn yr hyn y 
mae y niwaid o bob mwynhad yn gynhwysedig. 
Yn fyr, nid yw pob rhinwedd amgen ewyllys da 
yn gweithredu yn ei natur a'i pherffeithrwydd 
priod; neu gariad at Dduw a'n cymydog wedi 
ei berffeithio yn ei gywir weithrediadau a'i am- 
lygiadau. 

II. Bod pob pechod yn gynhwysedig mewn 
hunanoldeb; wrth yr hyn y meddylir serch budd- 
ìoledig, hunanol, trwy yr hwn y gesyd person ei 
hun ifyny fel prif ac unig wrthrych sylw; ac 
herwydd yr hyn nad.oes dim yn dda nac yn 
hardd yn ei fryd ef, oddieithr ei fod yn gyfaddas 
ihwylusaw ei fudd personol ef ei hun. Y mae 
y gwyn hunanol hwn yn ei holl ansawdd, ac yn 
ei holl raddau, yn elyniaeth yn erbyn Duw; nid 
yw yn ddarostyngedig i ddeddf Duw, a'r unig 
wyn ag a ddichon ei gwrthwynebu ydyw. Syl- 
faen pob dallineb ysbryd ydyw, ac herwydd hyny 
ffynhonell yr holl eilunaddoliaeth yn y byd 
paganaidd, a'r holl gau-grefydd tan oleuni yr 
efengyl; yr hyn sydd yn hollol gytunol â'r 
hunangariad hwnw ag sydd yn gwrthwynebu 
gwir gymeriad Duw. O tan ddylanwad yr 
egwyddor hon y mae dynion yn ymadael â'r 
gwirionedd; yr hon ei hun yw y celwydd ymar- 
ferol mwyaf mewn anian, gan ei fod yn gosod i 
fyny yr hyn, mewn cymhariaeth, nid yw ond 
dim mewn gwrthwynebiad i fodolaeth cyffredinol. 


| 


| hon. 


Hunan-gariad yw ffynhonell yr holl gabledd ac 
annuwioldeb yn y byd, a'r holl falchder a thra- 
chwant yn mhlith dynion, yr hyn nid yw amgen 
hunanoldeb yn gweithredu yn y ffordd arbenig 
Dyma sylfaen yr holl gybydd-dra a'r 
cnawdolrwydd, yr hwn fel y mae yn tywyllu 
meddyliau dynion sydd yn crebychu eu calonau, 
ac yn eu darostwng, fel y maent yn edrych ar 
fwynhad daearol fel y daioni penaf. Dyma 
ffynon pob twyll, anghyfiawnder, a gorthrymder, 
gan ei fod yn cynhyrfu dynolryw ì arfer moddion 
anghyfreithlon er goresgyn meddianau eu gilydd. 
Hunan-gariad yw cynhyrfydd yr holl nwydau 
angherddol—cenfigen, llid, ymryson, gogan-air ; 
ac yn fyr y mae pob peth croesi gyfraith Duw 
yn gynhwysedig yn yr achos ffrwythlon hwn o 
bob drwg—hunan-gariad. 

III. Nad oes un addewid o ras cadwedigol 
wedi ei gwneuthur i weithredoedd dynion diad- 
genedledig. Canys cyn belled ag y byddo dyn- 
ion yn gweithredu oddiar hunan-gariad, y maent 
yn gweithredu oddiar ddyben drwg; oblegyd 
mewn gwirionedd nid yw y rhai sydd yn am- 
ddifad o gariad at Dduw yn cyflawni un ddyled- 
swydd, pan yn ymarferyd âg allanolion crefydd, 
A chan fod dynion heb eu hail eni yn gweith- 
redu oddiar egwyddor hunanol nid ydynt yn 
gwneyd dim gorchymynedig, Eu gweithredoedd 
anedifeiriol ydynt hollol wrthwyneb i edifeirwch 
a chystudd ysbryd; ac herwydd hyny heb fod 
yn gynhwysedig yn y gorchymyn i edifarhau, 
&c., Ie, cyn belled ydynt o fod felly, fel nad 
ydynt amgen anufydd-dod i'r gorchymyn. Ym- 
ddengys gan hyny nad oes un addewid oiechyd- 
wriaeth wedi ei chysylltu â chyflawniadau dyn- 
ion heb eu hail eni. 

IV. Nad anallu naturiol, eithr moesol, yw 
anallu pechaduriaid i gredu yn Nghrist; oblegyd 
gwirionedd hunan-eglur yw fod anallu naturiol 
yn dieuogi ei ddeiliad bob amser. Ond an- 
ewyllysgarwch a ystyrir gan bawb yn feius, ac 
yn anesgusodol; ïe, yr hyn sydd yn cyfansoddi 
y drygedd ei hun ydyw. Dod anallu pechadur 
yn cyfodi oddiar annhueddgarwch calon sydd 
eglur oddiwrth addewidion yr efengyl. Pan y 
cynhygir neu yr addewir rhywbeth da i ni ar yr 
amod o ofyn am dano, y mae hyny yn eglur 
ddangos na ddichon unrbyw analluawgrwydd i'w 
gyrhaeddyd fod ynom, oddigerth anewyllysgar- 
wch; ac nid yw yr anallu ag sydd yn cyfodi 
oddiar annhueddgarwch un amser yn gwneuthur 
archiad neu orchymyn yn anmhriodol, 

V. Bod yn angenrheidiol i bechadur er credu 
yn Nghrist, i gymeradwyo ymddygiad Duw a'i 
holl galon; hyd yn nod pe byddai iddo ei fwrw 
ef ymaith dros byth, yr hyn, pa fodd bynag, nid 
yw yn cynwys serch at druenusrwydd, na chas- 
ineb at ddedwyddwch. Canys os yw y gyfraith 
yn dda, y mae marwolaeth yn deilwng i'w thros- 
eddwyr. Ni all Barnydd yr holl ddaear lai na 
gwneuthur yr hyn sydd uniawn. A'n hystyried 
ynom ein hunain, byddai ein harbed yn warth 
tragywyddol ar ei lywodraeth ef. Pan y teimlir 
hyn genym yn ein calonau, ac nid yn gynt, y 
bydd i ni dueddu droi ein golwg at rad ras Duw, 
trwy y brynedigaeth sydd yn Nghrist, aci ym- 
ddiried yn ei waed ef, yr hwn a osododd Duw 
yn iawn er dangos ei gyfiawnder, fel y byddai 


HOP 


490 


HOR 


efe yn gyfiawn, ac yn cyfiawnhau y neb sydd o 
ffydd Iesu. ; 

VI. I'r Duw anfeidrol ddoeth a santaidd am- 
lygu ei hollalluawgrwydd yn y cyfryw fodd ag 
yr oedd wedi bwriadu y byddai i ddrwg moesol 
hanfodi a dyfod i mewn i'r gyfundraeth. Rhaid i 
bawb ganiatau fod Duw yn meddu perffaith wybod- 
aeth, rhagwybodaeth, a chanfodiad o bob rhyw 
hanfodau a dygwyddiadau dichonadwy. Os 
oedd y gyfundraeth a'r olygfa hon o weithrediad 
yn yr hon ni buasai drwg moesol yn dygwydd, 
yn fwy dewisol gan y dwyfol feddwl, sicr yw i'r 
Duwdod gael eì siomi i raddau annrhaethadwy 
yn nghanlyniad ei weithrediad. Ni ddichon dim 
fod yn fwy annheilwng o Dduw, na dychymygu 
nad yw y gyfundraeth a weithredol effeithiwyd 
ganddo, ac a drefnwyd i'w ewyllys a'i ogoniant, 
yn ffrwyth ei osodiad a'i sefydliad ef ei hun. 

VII. Bod dyfodiad pechod ar y cyfan er daioni 
cyffredin. Doethineb a gallu y Duwdod a ddat- 
guddir yn nygiad yn mlaen y daioni penaf; ac 
yn ddiau y mae hanfodiad drwg moesol wedi bod 
yn achlysur o amlygiad cyflawnach, perffeith- 
iach, a gogoneddusach o'r perffeithderau dwyfol, 
nag a allasai gael eì wneuthur mewn un ffordd 
arall yn ngolwg creaduriaid. Os ydyw yr am- 
lygiad helaeth o natur bur a santaidd Duw, yn 
nghyd â'i holl briodoliaethau mewnol, yn eu 
ffrwythau a'u heffeithiau, naill ai ynddo eì hun, 
neu ynei gynhwysiad, y daioni penaf, y mae 
yn canlyn o angenrheidrwydd fod dyfodiad pech- 
od er y budd mwyaf. 

VIII. Bod edifeirwch yn rhagflaenu ffydd yn 
Nghrist. Ni feddylir wrth hyn fod edifeirwch 
yn rhagflaenu crediniaeth feddyliadaidd o fodol- 
iaeth a pherffeithderau Duw, yn nghyd â pher- 
son a chymeriad Crist; eithr yn unig bod gwir 
edifeirwch yn rhagflaenu ffydd gadwedigol yn 
Nghrist, yr hon sydd yn uno y credadyn â Christ, 
ac yn rhoddi hawl iddo yn yr holl fudd deilliedig 
oddiwrth ei gyfryngdoda'iiawn. Bod edifeirwch 
yn yr olwg hon yn rhagflaenu ffydd, a ymddeng- 
ysoddiwrth yr ystyriaethaudilynol. Yn 1. Megys 
y mae edifeirwch a ffydd yn golygu gwrthrychau 
gwahanol, felly y maent yn wahanol weithred- 
iadau y galon; ac herwydd hyny, nid yn unig 
dichon un fod, ond rhaid ei fod, yn rhagflaenu 
â'r llall. 2. Dichon gwir edifeirwch hanfodi heb 
ffydd yn Nghrist, er na ddichon gwir ffydd yn 
Nghrist hanfodi heb edifeirwch am bechod; a 
chan fod edifeirwch yn angenrheidiol er ffydd yn 
Nghrist, rhaid o angenrheidrwydd ei fod yn 
flaenorol iddi. 3. Ioan Fedyddiwr, Crist a'i 
Apostolion, a ddysgasant fod edifeirwch o flaen 
ffydd. Ioan a lefodd, “ Edifarhewch, canys nes- 
aodd teyrnas nefoedd ; gan arwyddo trwy hyny fod 
edifeirwch yn angenrheidiol er cofleidio efengyl 
y deyrnas. Gorchymynodd Crist, gan ddywedyd, 
“ Edifarhewch a chredwch yr efengyl.” Paul a 
a bregethodd “ edifeirwch tuag at Dduw, a ffydd 
tuag at ein Harglwydd Iesu Grist.” 

IX. Er bod dynion wedi dyfod yn bechadur- 
iaid trwy Adda, mewn canlyniad i gyfansoddiad 
dwyfol, eto nad oes ganddynt, ac nad ydynt yn 
gyfrifol am neb pechodau eithr rhai personol yn 
unig; canys, yn l. Nid oedd gweithred Adda 
wrth fwyta y ffrwyth gwaharddedig, yn weithred 
ei hiliogaeth ; herwydd hyny ni phechasant hwy 


ar yr un pryd ag ef. 2. Nid dichonadwy oedd i 
bechadurusrwydd y weithred hono gael ei thros- 
glwyddo iddynt hwy drachefn, canys nid all 
pechadurusrwydd gweithred gael ei drosglwyddo 
oddiwrth y naill berson i'r llall, mwy na y weith- 
red eihun. 3. Gan hyny, nid yr achos, ond yr 
achlysur o bechadurusrwydd ei hiliogaeth, oedd 
gwaith Adda yn bwyta y ffrwyth gwaharddedig. 
Gwelodd Duw yn dda i wneuthur sefydliad, yn 
cynwys, os buasai Adda yn parhau yn santaidd 
dros ystod ei brawf, y buasai ei hiliogaeth mewn 
canlyniad yn santaidd ; ond os byddai iddo bechu, 
y byddent hwythau yr un modd yn bechaduriaid. 
Pechodd Adda, ac yn awr, y mae Duw yn dwyn 
ei hiliogaeth ef i'r Ei yn bechaduriaid. vwy, 
nid am, bechod Adda y daethom yn bechadur- 
iaid; yr achlysur, nid yr achos, o'n pechadurus- 
rwydd ni oedd ei bechod ef. 

X. Er bod credinwyr yn cael eu cyfiawnhau 
(rwy gyfiawnder Crist, eto nad yw ei gyfiawnder 
ef yn drosglwyddedig iddynt; canys yn 1. Ni 
ddichon cyfiawnder personol, mwy na phechod 
personol gael ei drosglwyddo oddiwrth y naill 
berson i'r llall, 2. Pe trosglwyddid cyfiawnder 
personol Orist i gredinwyr, byddent hwy mor 
santaidd a Christ; ac o ganlyniad ni byddai ang- 
en maddeuant arnynt. 3. Nid yw credinwyr yn 
ymwybodus fod cyfiawnder personol Orist wedi 
cael eì drosglwyddo iddynt, eithr yn teimlo ac yn 
galaru herwydd llawer o beehod a llygredd 
mewnol. 4. Yr ysgrythyrau yn unig a ddarlunia 
gredinwyr fel yn cyfranogi o rinweddau cyfiawn- 
had, neu yn cael maddeuant a chymeradwyaeth 
ar gyfrif cyfiawnder Crist; a hyn yw y drych- 
feddwl ysgrythyrol o gyfrifiad. —Cyfrifwyd cyf- 
iawnder Jonathan i Mephibosheth, pan y dangos- 
odd Dafydd garedigrwydd iddo er mwyn ei dad 
Jonathan. 

HORSLEY —y dysgedig Samuel Horsley, 
D.D., un o Esgobion Eolwys Loegr, a anwyd yn 
mhlwyf St. Martin-in-the-Field, yn Nghaerludd, 
lle yr oedd ei dad yn gurad, Hydref, 1733. 
Cafodd ei ddwyn i fyny yn ysgol y Fynachlog 
Orllewinol, ac yn neuadd y Drindod, Caergrawnt, 
lle y cafodd eì raddio yn LL.D., yn 1758. Yrun 
flwyddyn, wedi ei urddo, daeth yn gurad i'w 
dad, yr hwn y pryd hwnw oedd yn beriglor 
Newington Butts, yr hon fywioliaeth a roddodd 
efi fyny i'w fab yn 1759, yr hwn a'i cadwodd 
hyd ei godiad i esgobaeth Rochester. Yn 1767 
cafodd ei ddewis yn gyfaill o'r Gymdeithas 
Frenhinol; a'r un flwyddyn cyhoeddodd draeth- 
awd gorchestol, a gyfenwid ““Gallu Duw, wedi 
ei gasglu oddiwrth Gyfansoddiad cyfrifadwy 
uniongyrchol y Cysawd Haulaidd.” Yn 1788 
symudodd i Eglwys Crist, Rhydychain, fel athraw 
anghyoedd Arglwydd Guernsey, mab hynaf Iarll 
Aylesford; ac yn y brif-ysgol hono cymerodd 
yraddoLL.D. Yn 1770 cafodd ei gyhoeddiad 
arddangosyddol cyntaf, dan yr enw_ “ Apollonii 
Pergaeì Inclinationum,'” ei gyhoeddi yn yr ar- 
graffwasg Glarendonaidd, yn ddau lyfr. Yn 
Nhachwedd, 1773, cafodd ei ethol yn ysgrifen- 
ydd y Gymdeithas Frenhinol; ac yn fuan ar ol 
hyny cafodd ei anrhegu gan Iarll Aylesford â 
pherigloriaeth Albury, yr hon a gadwodd trwy 
ganiatad, yn nghyd â pherigloriaeth Newing- 
ton Butts. Yn 1774 cyhoeddodd ei Sylwad- 


HOR 


491. 


HOW 


au ar Nodiadau a wnaethpwyd yn y fordaith 
olaf tua'r Pegwn Gogleddol, er darganfod 
prysuriad y Dringlyn (.Pendulwm,) yn lledred 
79gr. 50m., mewn llythyr at yr Anrhydedd- 
us C. J. Phipps.. Yn 1776 cyhoeddodd gyn- 
hygion am argraffiad newydd o Weithion Syr 
Isaac Newton, yr hwn a gwblhawyd yn raddol 
mewn pump cyfrol pedwarplyg. Ei ddiwyd- 
rwydd a'i gynydd mewn gwahanol wybodaethau 
a enillasant iddo yn awr nodded Esgob Lowth, 
yr hwn a'i gwnaeth yn gaplan iddo ei hun, ac 
a'i cyflwynodd â chor-fywioliaeth yr Eglwys 
Gadeiriol St. Paul. Yn 1779 rhoddodd fywiol- 
iaeth Albury i fyny, a'r flwyddyn ganlynol cafodd 
feddiant o fywioliaeth Thurlow. Cafodd ei sef- 
ydlu yn Archddeon St. Alban, yn 1781, ac yn 
gynar yn 1782, yn Ficer South Weuld, yn Essex; 
ar ba achlyslur y rhoddodd Thorley a Newington 
i fyny. Ymosododd gyda brwdfrydedd mewn 
dadleuaeth yn nghylch.ei ymddygiad fel penog 
y Gymdeithas Frenhinol, yr hon a ddygwyd yn 
mlaen gan Syr Joseph Banks, yn 1789 a 1784; 
a thraddododd amryw areithiau godidog ar yr 
achlysur, y rhai a gyhoeddwyd gydag eraill, 
mewn “ Adroddiad cywiro Anghydfod y gym- 
deithas Frenhinol.” 


Ymneillduodd Dr. Horsley o'r gymdeithas, 


— mewn canlyniad i fod rhyw osodiad uchel yr hwn 


nid oedd efe yn ei gymeradwyo, wedi cymeryd 
lle. Ei eiriau ymadawol oeddynt, “ Yr wyf yn 
gadael y deml hono lle y bu athronyddiaeth un- 
waith yn blaenori, ac yn yr hon yr oedd Newton 
yn gweini fel ei gweinidog.” Yn nghylch yr un 
pryd dechreuodd ddadl â phen-campwr Undod- 
aeth, Dr. Priestley. Ei lafur yn achos y gwir- 
ionedd ar yr achlysur hwn a enillodd iddo nodded 
caredigol yr Arglwydd Ganghellydd Thurlow, 
yr hwn a sylwodd mewn modd addas, ““ Y dylasai 
y rhai oedd yn amddiffyn yr Eglwys, gael eu 
cynal gan yr eglwys;” ac mewn canlyniad a'i 
hanrhegodd ef â chorfraint yn Eglwys Gadeiriol 
Caerloyw; ac yn 1/88, trwy yr un cyfrwng, 
cafodd ei wneyd yn Esgob Ty Ddewi. 

Cadwodd yn ei gymeriad esgobol yr un enwog- 
rwydd am ddysgeidiaeth galluoedd ag yr oedd 
wedi ei gael yn flaenorol. Tynodd ei archiad 
cyntaf i'r llêenwyr sylw cymeradwyol neillduol, 
megys y gwnaeth ei araeth yn Nhy yr Arglwyddi 
ar Ysgrifyy Pabyddion, Mai 31, 1791. Ar yr 
achlysur hwn yn gystal arhai eraill dangosodd ei 
hun yn bleidiwr grymus y drefn sefydledig mewn 
crefydd a phethau gwladwriaethol, a bydd i 
deilyngdod ei ymddygiad dderbyn cymeradwy- 
aeth neu anghymeradwyaeth gwahanol bersonau, 
yn ol y gwahanol dybiau a ddygwyddont fod yn 
eu coleddu; ond rhaid i bawb ganiatau ei fod 
wedi amddiffyn yr achos yr oedd yn sefyll drosto 
mewn modd medrus a galluog. Ni chafodd ei 
frwdfrydedd ddianc heb ei obrwyo. Cafodd ei 
godi i Esgobaeth Rochester yn 1793. a'i wneyd 
yn Ddeon y Fynachlog Orllewinol; yn 1802, 
cafodd ei drosi i Esgobaeth Llanelwy. Bu farw 
yn Brighton, Hydref 4ydd, 1806, a chafodd ei 
gladdu yn Newington Butts. Esgob Horsley 
ar yr un pryd yn hollol frawychwr; arhai ar- 
eithiau diofal os nad anghymedrol, y rhai a 
draddodwyd ganddo yn Nhy yr Arglwyddi yn 
achos ysgrif Arglwydd Grenville, a'i dar- 


ostyngasant i gryn ogan; ond o leiaf y mae 
yn teilyngu y clod o ymddwyn yn gyson â'i 
egwyddorion, fel gwrthwynebwr newyddiad; a 
thebyg ei fod yn onest a chywir, os nad yn hollol 
anhunanol yn ei gyhoeddiadau bygythiol yn 
erbyn heresi a hereticiaid. Heblaw y gweithion 
a enwyd yr oedd efe yn awdwr “Dyfal-chwiliad- 
au Beirniadol ar y Ddeunawfed Benod o Esay; 
Cyfieithiad. Newydd o Hosea; Cyfieithiad o'r 
Psalmau; Beirniadaethau Beiblaidd ; Pregethau; 
Archiadau; Traethodau Elfenawl ar Gelfyddyd - 
a Rhif RD ar Y yr Ieithoedd 
iroeg a Lladin; yn a â Phapurau y - 
lawniadau Athronyddol.” ” WW 

Cafodd y Dr. Horsley ei ddarlunio mewn modd 
prid, fel yr olaf yn llinach y cawri esgobol o'r 

sgol Warburtonaidd. Yr oedd efe yn wr o 
feddwl gwreiddiol a galluog, o ddysgeidiaeth 
eang, ac yn dra chyfarwydd yn erthygl hanes- 
yddiaeth eglwysig, o'r hyn y rhoddodd brawf 
digonol yn ei ddadl â'r Dr. Priestley, pan yn 
Archddeon St. Albans. Ei bregethau a'i ym- 
chwiliadau beirniadol ydynt yn fynych yn ar- 
ddangos trysor llawn o ddealltwriaeth duwinydd- 
ol, ac o eglurhad llwyddianus ar yr Ysgrifeniadau 
Santaidd; ond nid oedd ei dymer yn dynodi 
ond ychydig o addfwynder a thiriondeb ei athraw 
dwyfol; ac yr oedd efe yn rhy hoff'o ymyraeth 
â dadleuon gwladwriaethol, herwydd yr hyn ni 
ddiangodd rhag cerydd Mr. Pitt. 

HOSSANNA, Heb. n)-ny*wjn, Hoshiah-na, 
“Achub yn awr,” neu ““ Achub atolwg,” gweddi 
a adroddir gan yr Iuddewon ar amrywiol ddydd- 
iau Gwyl y Pebyll, ac wedi ei chymeryd o Ps. 
cxvi. 25. Yr oedd amrywiol o honynt, y rhai 
a gyfenwid Hoschanoth, h. y., Hosannaoedd ; 
megys Hosanna y dydd cyntaf, yr ail, &c. Yr 
oedd yr wyl (yn cynwys wyth niwrnod) yn cael 
ei chyfenwi ganddynt Hosanna Rabba, neu y 
Brif Hosanna, herwydd eu bod, tra_yr oedd yn 
parhau yn mynych lefain am iechydwriaeth, 
nodded, a bendith y Goruchaf, yn neillduol ar y 
flwyddyn newydd; ac i'r dyben hwnw yn myn- 
ych arfer y geiriau rhag-grybwylledig. Dywedir 
hefyd eu bod yn cymhwyso y geiriau Hosanna 
Rabba, yn fwyaf enwedigol at y seithfed dydd o 
Wyl y Pebyll, herwydd mai ar y diwrnod hwnw 
yr oeddynt mewn modd enwedigol yn arfer y 
weddi Hoshiah-na, ““ Achub yn awr.” _ Yr oedd 
yr enw Hosanna, trwy drawsenwad, yn cael ei 
gymhwyso ganddynt weithiau at y canghenau a 
dorid ac a rwymid yn nghyd ar yr wyl hono. 

HOW—yr enwog Ioan How a anwyd yn 
Loughborough, yn swydd Leicester, Mai 17, 1630. 
Ei dad ydoedd weinidog y dref hono, ac yn enwog 
am ei dduwioldeb. Yr oedd ei fam yn nodedig 
am ei synwyr, yn gystal a'i duwioldeb, Gellir 
casglu oddiwrth hyn i Mr. How gael ei ddwyn i 
fyny mewn gwybodaeth a phob rhinwedd o'i fab- 
andod. Wedi derbyn addysg ieithadurol cafodd ei 
anfoni Goleg Crist, yn Nghaergrawnt, ac oddiyno 
iGoleg Brazen-Nose, Rhydychain; a chafodd ei 
raddio yn Wyryf y Celfyddydon yn y ddau. Dr. 
Thomas Goodwin oedd penog y Coleg y pryd 
hwnw. Yn Ngorphenaf, 1652, cafodd ei raddio 
yn Athraw y Celfyddydau, a'i urddo yn Win- 
wick, yn swydd Lancester, gan Mr. Herll, gweini- 
dog y plwyf hwnw, â'i gynhorthwywyr, gweini- 


HOW 


492 


HUG 


dogion y capelau perthynoli'r plwyf. Cafodd 
ei sefydlu yn Great Torrington, Dyfneint, lle y 
bu yn llafurus a llwyddianus iawn fel pregethwr. 
Ar ddyddiau ympryd cyhoeddus, y rhai a gedwid 
yn aml y pryd hwnw, arferai ddechreu yr addol- 
iad am naw y boreu, trwy weddi o chwarter awr 
o hyd, am fendith ar waith y dydd ; yna darllen- 
ai ac agorei benod neu Salm, dros ysbaid tri 
chwarter awr; gweddiai cilwaith dros yn nghylch 
awr o amser, yna pregethai am awr, a gweddiai 
drachefn dros haner awr. Wedi hyny ymneillduai 
am chwarter awr, i gymeryd ychydig luniaeth 
tra yr oedd y gynulleidfa yn canu; yna dychwel- 
ai i'r areithfa, gweddiai dros awr drachefn, a 
phregethai dros yr un ysbaid, a dybenai wasan- 
aeth cyhoeddus y dydd am bedwar o'r gloch y 
prydnhawn, trwy weddi o haner awr o hyd. Ond 
er cyhyd y gwasanaeth nid oedd y gynulleidfa 
yn blino. Mor wresog, addas, a synhwyriawn 
oedd ei gyflawniadau !! Cafodd ei ddewis wedi 
hyn yn gaplan teuluaidd i Oliver Cromwell, yn 
mha sefyllfa y gwasanaethodd ei fab, wedi marw- 
olaeth Oliver. Gwedi diswyddiad Richard ym- 
adawodd â'r Neuadd-Wen, ac adunodd â'i bobl 
yn Great Torrington, lle y parhaodd i lafurio 
hyd yr adferiad. Wedi ei droi o'i fywioliaeth 
trwy weithred unffurfiaeth byddai yn pregethu 
yn ddirgelaidd mewn tai anghyoedd, fel y byddai 
yn cael cyfleusdra; yr hyn oedd yn ei wneuthur 
yn agored i gael eì gosbi os deuai hyny yn ad- 
nabyddus. Un tro wrth ffoi rhag erledigaeth aeth 
trwy Exeter, a disgynodd wrth ryw westy. Tra 
y safai yno yn ystyried beth i'w wneuthur, daeth 
offeiriad urddasol o'i gydnabyddiaeth ato, gan 
fynegu iddo fod cynghaws yn ei erbyn, ac mai 
gwell oedd iddo ffoi. Cynhygiodd How fyned 
at yr esgob yn bersonol, ond lluddiwyd ef gan yr 
offeiriad, yr hwn a aeth ato drosto, a dychwelodd 
â gwahoddiad iddo oddiwrth yr esgob. Wedi 
myned, ymresymodd yr esgob âg ef yn nghylch 
anghydffurfiaeth, gan ofyn iddo ei resymau dros 
beidio cydffurfio.. Nododd Mr. How adurddiad 
fel un. Paham, ebe'r esgob, pa niwaid sydd 
mewn adurddiad? Paham, atebai How, y mae y 
meddwl yn arswydus—y mae yn clwyfo fy neall- 
twriaeth—y mae yn afresymol, gan na ddichon 
dim ddechreu mwy nag unwaith. Sicr wyf, ebe 
efe, fy mod yn weinidog i Grist, ac yr wyf yn 
barodi ymresymu â'ch arglwyddiaeth yn nghylch 
hyny; ond nid dichonadwy i un ddechreu bod 
yn weinidog yr ail waith. I hyn nì roddodd yr 
esgob un ateb; ond sicrhaodd, os unai â hwynt 
y gallai gael dyrchafiad, a gollyngodd ef ymaith 
mewn modd tra charedigol, heb grybwyll gair 
wrtho yn nghylch y cyngaws ag oedd yn ei erbyn; 
am yr hwn hefyd ni chlywodd son mwy. Wedi 
hyn derbyniodd wahoddiad oddiwrth wr urddasol 
i symud i'r Iwerddon, â'r hwn y cydsyniodd yn 
ddibetruster, gan ei ystyried yn alwad oddiwrth 
Dduw. Tra yr oedd ef a'i fab yn nghyd â chym- 
deithion eraill yn treulio Sabbath mewn tref yn 
Nghymru, (Caergybi, tebygol,) yn dysgwyl am 
wynt i hwylio ì Dublin, cafodd ganiatad gan 
offeiriad y plwyf, trwy gyfryngdod ei gymdeith- 
ion, i bregethu yn yr eglwys blwyfol. Wedi cael 
ei luddias gan y gwynt dros wythnos arall, i 
groesi y môr, anfonodd yr offeiriad gymhelliad 
iddo i ddyfod i'r eglwys yr ail Sabbath i bregethu ; 


â'r hyn y cydsyniodd, er ei fod yn glaf yn ei 
wely pan y derbyniodd y gwahoddiad. Pregeth- 
odd y diwrnod hwnw i dyrfa luosog, yr hon a 
ymddangosai yn gwrando yn syml ac awyddus; 
athystiodd os bu ei lafur erioed olesei fod y 
diwrnod hwnw.: Yr achlysur o'r amgylchiad 
hwn oedd bod yr offeiriad heb un bregeth, a'r 
bobl yn awyddus am glywed y gweinidog dyeithr, 
yr hwn a wyddentoedd heb ymadael. Ni chafodd 
Mr. How na'r offeiriad un gofid mewn canlyniad 
i'rtro. Wedi symud i'r Iwerddon gwasanaeth- 
odd fel caplan i Arglwydd Massarene, yn mhlwyf 
Antrim, lle y cafodd barch a derbyniad mawr. 
Ei fawr ddysgeidiaeth a'i ysbryd Cristionogol, 
yn nghyd âc awdurdod Arglwydd Massarene, a 
enillasant iddo ffafr yr esgob a'r archesgob, y 
rhai a roddasant ganiatad iddo bregethu heb 
gydffurfio, yn eglwys y dref hono, bob prydnawn 
Sabbath, lle y bu yn fendithiol i laweroedd. 
Symudodd o Anmtrimi Gaerludd, lle y bu yn 
gweinidogaethu dros beth amser; sef hyd nesi 
ysbryd erlidigaethus yr amseroedd ei rwymo i 
dderbyn cymhelliad Arglwydd Wardon i fyned 


' gydag ef i deithio (rwy amryw wledydd tramor. 


Yn 1686 sefydlodd yn Utrecht, a phregethai yn 
ei dro, yn yr eglwys Seisnig yn y ddinas hono, 
yrhon a wasanaethid gan amryw weinidogion 
dyeithr ag oedd yno y pryd hwnw. Yn 1687, ar 
gyhoeddiad rhyddid cydwybod gan y brenin Iago, 
dychwelodd How at ei braidd i Gaerludd, lle yr 
arosodd hyd ddydd ei farwolaeth, yr hwn a 
ddygwyddodd Eorill2, 1705. Yr oedd Mr. How 
yn dduwinydd ardderchog, ac y mae ei waith, yr 
hwn sydd yn cynwys amryw gyfrolau, yn drysor- 
fa ddigyffelyb o dduwinyddiaeth iachus, ac yn 
ET DEU ylle blaenaf yn llyírgell pob gwei- 
nidog. 

HUDOLIAETH, (Ahudol, ) twyll cyfrwys, neu 
ddichell hocedus, yn cael ei harfer, mewn modd 
golygus, er dwyn oddiamgylch ryw ddyben gwael 
anghyfreithlon, a niweidiol, I Thes. ii. 3. Y mae 
y gair yn cael ei arfer, yn neillduol, yn yr Hen 
Destament, am swynyddiaeth, 2 Bren. xxi. 6; 
2 Cron. xxxiii. 6; ac y mae hefyd yn dynodi y 
gallu, neu y cyfaddasrwydd i dwyllo, Marciv. 19. 

HUDOLION, (Audol,) denwyr cyfrwys, llith- 
wyr hocedus, neu swynwyr dichellgar. 

HUGONOTIAID, neu HUGNENOTIAID, 
enw o wawd a roddwyd ar Brotestaniaid Ffrainc, 
o gylch y flwyddyn 1560. Y mae yr enw wedi 
cael ei olrhain mewn gwahanol ffyrdd, ac nid yw 
yn hawdd penderfynu pa un o honynt sydd gywir; 
nd y dyb a gymeradwyir yn fwyaf cyffredinol 
yw, ei fod yn tarddu oddiwrth borth yn 'Tours, 
a elwid /Tugon, lle yr ymgyfarfuasant hwy. ar y 
cyntaf i addoli, a lle yr oedd rhyw ddyn dryg- 
lonus iawn wedi bod gynt yn trigo, ysbryd yr 
hwn a gredid fod yn aflonyddu y lle. 

Yr erledigaeth a ddyoddefodd y bobl hyn sydd 
heb unrhyw gyffelybiaeth mewn hanesyddiaeth, 
O dan deyrnasiad Ffrancis II., yr Hugonotiaid 
a wnaethpwyd yn llaw-belen i wasanaethu cyn- 
llwynion gwladwriaethol yr amseroedd, Caws- 
ant eu gorthrymu mewn modd dychrynllyd gan 
dywysogion tylwyth Guise, trwy gynhyrfiad pa 
rai y sefydlwyd ystafell yn y Senedd, dan yr 
enw ystafell losgawl, dyledswydd yr hon oedd 
collfarnu a llosgi hereticiaid. Ond er hyn oll, 


HUN 


49 


a] HUN 


dyoddefasant yn y modd mwyaf enghraifftiol ; ac 
ni buasent yn meddwl am wrthryfel oni buasai 
iddynt gael eu hanog i hyny, yn y flwyddyn 
1560, gan dywysog o waedoliaeth Lewis o Coude, 
a'r hwn yr oeddynt wedi ymgyngreirio, ac yn 
mherthynas i gyfreithlondeb yr hyn yr oeddynt 
wedi ymgynghori yn flaenorol â chyfreithiwr a 
duwinyddion, yn gystal yn Ffrainc a'r Ellmyn. 
Mewn canlyniad i'r cynllun, penderfynwyd fod 
i rifedi arbenig o'r Calfiniaid gyfarfod ar ddydd 
penodol, ger bron y brenin yn Blois, er cyflwyno 
deisyfiad am ryddid crefyddol ; ac yn niffyg can- 
iatad eu cais, yr hyn fel yr oeddid yn rhagweled 
fuasai yr amgylchiad, yr oedd byddin arfog 
ddewisol o Brotestaniaid i orchfygu dinas Blois, 
i ddal y Guisiaid, ac i gymell y brenin i enwi y 
tywysog Cloude yn rhaglaw y deyrnas. Ond 
modd bynag, cafodd y cydfwriad ei fradychu, a'r 
rhan fwyaf o'r cynllwynwyr arfog a gawsant eu 
dienyddio neu eu carcharu. Yr ymdrech rhwng 
y ddwy blaid a ddaeth eto yn fwy poethlyd yn 
amser Siarls IX., ond o herwydd rhesymau llyw- 
odraethol, y Protestaniaid a freintiwyd â goddef- 
iad, yn benaf trwy effeithioldeb y fam frenhines, 
ond yn y pen draw ni wnaeth ei chyfnewidioldeb 
a'i chynllwynion ond gwneuthur eu sefyllfa yn 
waeth, ac achosi yr alanas ddychrynllyd a gyf- 
enwir Galanas St. Bartholomew, yn 1572, pan y 
cigyddiwyd yn amrywiol barthau Ffrainc uwch- 
law 70,000 o honynt ar yr un noswyl!! Ac yn 
wir, ni laesodd eu dyoddefiadau ond ychydig nes 
i Henry IV. gyhoeddi yr hygof ordinhad, a elwir 
Edict of Nant, yn 1598, yr hon a'u dyrchafodd 
i'r un sefyllfa wladwriaethol a'r Pabyddion, ac 
a'u gadawodd mewn meddiant o'u hamddiffyn- 
feydd, y rhai a roddwyd i fyny iddynt. Yn 
nheyrnasiad Lewis X1I., cawsant eu haflonyddu 
drachefn, a'u galw o newydd at eu harfau; eithr 
cawsant eu gorchfygu yn adnewyddol, ac o'r 
diwedd eu gorfodi i roddi i fyny eu holl gestyll. 
Yn awr gadawyd hwynti drugaredd y brenin; 
ond ni chawsant eu haflonyddu nesi Lewis XIV., 
yn cael ei dywys gan ei gyffeswr a Madame de 
Maintenon, gael ei dueddu i'w herlid hwynt 
gyda golwg ar eu dwyn yn ol i'r wir eglwys. 
Yn 1681, ymddifadodd hwynt yn mron o'u holl 
iawnderau gwladol, ac anfonodd finteioedd llu- 
osog o wyr meirch i'r taleithiau i'w rhwymo 
hwynti ymwrthod â'u hegwyddorion. Er fod 
gwyliadwriaeth ddyfal wedi ei gosod ar y cyffin- 
iau, eto diangodd uwchlaw 500,000 o Hugonot- 
iaid i Switzerland, yr Ellmyn, Holland, a Lloegr. 
Er y pryd hyny, pan oedd mwy na haner miliwn 
o honynt yn Ffrainc, y maent weithiau wedi 
mwynhau tawelwch sefydlog, ac weithiau wedi 
cael aflonyddwch. Yn 1746, beiddiasant ym- 
ddangos yn gyhoeddus yn Dauphiny a Langue- 
doe; ac fel yr oedd yr egwyddorion goddefiad a 
rhyddid yn ymledaenu, enillasant yn raddol eu 
sefyllfa mewn cymdeithas, nes o'r diwedd i'r 
chwyldroad eu gosod yn hollol ar yr un tir a'u 
cydwladwyr yn gyffredinol. Y terfysgiadau yn 
Nismes, y rhai aa ganlynwyd â thywallt gwaed, 
nid oeddynt yn unig ond achlysurol, a chawsant 
eu darostwng trwy fesurau doeth y llywodraeth 
wladol. ï 

HUN, neu HUNAN, yn briodol a ddynoda 
ryw berson unigol, yn wahanol oddiwrth bawb 


' os nad ydym yn eu defnyddio. 


eraill, Jobi. 15, 16, 17, 19; yn gyffelybiaetho 
neu drawsenwadol, yn l. Rhyw chwant, neu 
fwyniant anwylgu, Ps. xviii. 23. Nid yw pechod 
amgen hunan yn trosi rheolau rheswm a gwedd- 
eidd dra. 2. Anrhydedd, elw, neu esmwythder 
personol, 2 Cor. iv. 5. 3. Perthynasau agos, a 
cheraint anwylgu ; megys gwr a gwraig, y rhai 
ydynt un cnawd, ac un mewn achos ac elw, Eph. 
v. 28, 29. 

HUNANADNABYDDIAETH, y wybodaeth 
o honom ein hunain o ran ansawdd ein cyfan- 
soddiad, galluoedd, sefyllfa foesol, dyledswydd- 
au, manteision, egwyddorion, dybenion, ac ym- 
ddygiadau. 

““ Adnebydd dy hun,” (Tvo8t c&avrov,) oedd 
y flaenaf o ddoeth-wersi seithwyr doethion 
Groeg. Priodolir hii Solon; a chredid ei bod e 
coelo des cendit, h. y., o darddiad dwyfol. Y 
mae genym ni sicrwydd hollol o hyny. Edrych 
Ps.iv.4; 2 Cor. xiii. 5. Yr ydym yn feddianol 
ar alluoedd addas, manteision helaeth, cyfleus- 
derau lluosog, ac anogaethau cryfion i'n hadna- 
bod ein hunain; ac nisgallwn fod yn ddiesgus 
Heb adnabod 
ein hunain nis gallwn fod yn ddyogel na ded- 
wydd; oblegyd ein bod mewn perygl o'n twyllo 
ein hunain, yn agored i gael ein poenydio gan 
ofnau ac amheuon, ac felly yn analluog o fwyn- 
hau ein hunain. Heb y wybodaeth hon nis 
gallwn weddio, gan na fyddwn yn cwybod beth 
i'w ofyn na'i geisio. Hebddi nis gallwn werth- 
fawrogi Crist na'i ddefnyddio. Hebddi nis gall- 
wn iawn synied am danom ein hunain, iawn 
deimlo tuag atom ein hunain, iawn ddywedyd, 
nac iawn ymddwyn. Y cam cyntafmewn cref- 
ydd yw; ac mor angenrheidiol ydyw fel nas 
gellir bod o anrhydedd i grefydd, na mwynhau 
ei chysuron hebddi. Y modd i'w chyrhaedd 
sydd trwy ddarllen, gwrando, a myfyrio geiriau 
Duw, Iagoi. 22—25; trwy fynych hunanym- 
holiad, a gweddi ddifrifol a thaer, Ps.iv. 4; 
cxxxix. 23, 24; trwy amlygu ein teimladau, 
ofnau, ac amheuon i'r doeth a'r da, gan geis'o 
eu barn arnynt; a thrwy gymharu ein hunain 
yn ddiduedd âg eraill, a thalu sylw priodol i'r 
farn sydd yn ffynu yn gyffredin am ein cymeriad 
yn mhlith y rhai hyny sydd yn fwyaf cyfarwydd 
o honom, ac yn ein hadnabod oreu. 

HUNANAMDDIFFYNIAD, y weithred o'n 
hamddiffyn ein hunain yn ngwyneb ymosodiad- 
au niweidiol ar ein personau, cymeriadau, medd- 
ianau, neu berthynasau. 

Rhai a amheuant y cyfreithlondeb o hyn mewn 
un achos; eraill a dybiant na ddylid eithr 
gwrthwynebu yn unig; tra y mae eraill yn can- 
iatau y cyfreithlondeb, mewn rhyw amgylchiad- 
au, o ladd yr ymosodydd ; er eu bod yn dywed- 
yd ar yr un pryd mai mwy canmoladwy, a 
chytunol â'r efengyl, yw ì ddyn gymeryd ei lof- 
ruddio nag amddiffyn ei hun ar draul bywyd ei 
niweidiwr, Math. v. 39—44;; xvi. 24, 25; Heb. 
x. 834; I Pedrii. 14—19. 

Ond yr hyn a waherddir yn yr ysgrythyrau 
hyn a'u vyffelyb yw, ysbryd dialgar; a'r hyn a 
orchymynir yw parodrwydd i ddyoddef a marw 
dros Grist, yn hytrach na'i wadu. Dylid go- 
chelyd ysbryd dialgar, a bod yn foddlon, yn 
hytrach i ddyoddef cam na'i wneuthur; ond nid 


HUN 494 


HUN 


yw yn ymddangos fod amddiffyn bywyd, neu 
ddiweirdeb, ar draul bywyd yr ymosodydd, yn 
waharddedig, os na bydd un llwybr aralli'w 
amddiffyn, Ex. xxii. 2. Nid yw deddf natur, 
na'r un foesol, yn gofyn i ni garu ein cymydog 
(llawer llai ein gelyn,) yn fwy nani ein hunain, 
eithr yn gyfartal; ac nid yw Cristionogaeth yn 
croesi y rhai hyn, ond yn eu cadarnhau, Math, 
v. 17. Gan hyny, yn achos bywyd, nid yw yn 
gwahardd cymeryd bywyd ymaith; os nad all y 
dyoddefydd amddiffyn ei fywyd ei hun mewn un 
ffordd arall. 

Y prif wrthddadl yn erbyn hyn yw, fod yr 
ymosodydd mewn cyflwr anmharod i farw. 
Atebir, y gall yr amddiffynydd fod yr un modd ; 
ac os na bydd, y gall fod ynofni hyny; aphena 
byddai, bod yn hollol amheus a ddylai oddef, 
heb alwad eglur oddiwrth Dduw, i neb gymeryd 
ei fywyd oddiarno yn ddiachos, os bydd yn gallu 

eidio. 

HUNAN DWYLL, cam olygiadau am danom 
ein hunain. 

Y mae dyn yn ei dwyllo ei hun, yn 1. Pan 
yn hyderu am ddedwyddwch mewn byd i ddyfod, 
er ei fod yn byw mewn pechod yn y byd hwn, 
Deut. xxix. 19, 20; 1 Cor. vi. 9, 10; Gal. vi. 
7,8; Dat. xxi. 27; xxii. 15.2. Pan yn ym- 
foddloni ar wrando yn unig, Iagoi. 22—24. 9. 
Pan yn siarad llawer am grefydd, ond yn es- 
geuluso byw yn grefyddol, Iago i. 26, 27. 
“* Mwyaf trwst, trwst llestri gweigion.” 4. Pan 
yn gwenieitho iddo ei hun ei fod yn rhywbeth, 
ac yntau heb fod yn ddim, Ps. xxxvi. 2; Gal. 
vi. 2. 5. Pan yn addunedu diwygio mewn am- 
ser i ddyfod, er nad oes ganddo un sicrwydd y 
gwel yr amser hwnw, Diar. xxvii. 1; Act. xxiv. 
24,25; 2 Cor. vii. 2 6. Pan yn ymorphwys 
ar eì gyfiawnder ei hun yn lle ar Grist, am gy- 
mod â Duw, a chymeradwyaeth ger ei fron. 

Y prif achosion o hunan-dwyll ydynt, yn 1. 
Anwybodaeth o air Duw, Diar. xix. 2; Hos. 
iv. 8. Yr anghyfarwydd o'r ffordd yw y tebycaf 
ìi gyfeiliorni. 2. Eistedd dan weinidogaeth an- 
nigonol ac anffyddlon, Math. xv. 14; Jer. vi. 
14. Hunan-ddyeithrwch, 2 Cor. xiii. 5.. Y mae 
gwybodaeth o honom ein hunain, yn gystal ag 
o'r Beibl, yn anhebgorol angenrheidiol er iawn 
farnu ein hunain yn ei wyneb. 4. Hunanym- 
ddiried, Diar. iii. 5. Dylem ymgynghori yn 
fynych â'n calonau, Ps. ìv. 4; ond nid ymddir- 
ied i'n deall ein hunain, eithr yn yr Arglwydd 
yn llwybr dyledswydd, os chwenychwn wybod 
y gwirionedd am danom ein hunain, yn gystal a 
phethau eraill, Ps. cxxxix. 21 — 24, 

Ymddengys y niwaid o hunan dwyll, os ys- 
tyrir, yn 1. Ei natur. _ Zwyll.  Hunan-dwyll. 
Beth sydd waeth? 2. Ei wrthrych. Crefydd. 
Beth sydd mor werthfawr a phwysig? 83. Yr 
amgylchiadau dan ba rai y cyflawnir; sef yn 
ngwyneb rhybuddion, galluoedd, manteision, a 
chyfleusderau digonol i'w ochelyd, a than addew- 
idion o gyfarwyddiadau dwyfol i'n cynhorthwyo 
yn ein hymofyniad am y gwirionedd, ond eu 
gwir a'u taer geisio, Ps. xix. 7 —l1; 2 Tim. iii. 
16, 17; Luc xi. 13. 4. Y siomedigaeth a'r goll- 
ed y mae yn eu hachosi. Y mae yn siomi ei 
ddeiliad yn ei obaith am y nef, ac yn achos iddo 
golli eì enaid. 


HUNAN-FEDYDDWYR, personau neillduol 
a fedyddiasant eu hunain; megys Simon Mem- 
non, sylfaenydd y Memnoniaid, ac un Ioan 
Smith, o Amsterdam, yn y ddwyfed ganrif ar 
bymtheg. Hefyd y Samocretscheustiaid, yn 
Rwsia. 

HUNAN-GARIAD, y reddf o hunanam- 
ddiffyniad mewn dynion ac anifeiliaid. 

Y mae hunan-gariad ynddo ei hun yn gyf- 
reithlon, gan mai anian-reddf naturiol ydyw, a'i 
fod yn anhebgorol er dyogelwch a dedwyddwch 
pob creadur, Hebddo byddai bodolaeth yn 
faich, ac ni allai dedwyddwch hanfodi. Ato y 
mae holl addewidion a bygythion Duw yn gy- 
feiriedig, gan mai arno y maent wedi eu cyfadd- 
asu i weithredu. _ Yn annibynol arno ni chaent 
effaith ar neb, gan nad allent gynhyrfu nac 
awydd nac ofn. Yn annibynol arno gan hyny, 
byddai pob moddion moesol yn rhwym o fod yn 
ddieffaith a difudd; ïe, hebddo byddai dychwel- 
iad dynion at Dduw yn hollol anobeithiol, os nad 
yn annichonadwy, gan nad ellid dysgwyl iddynt 
ffoi rhag y llid a fydd, na chymeryd gafael yn y 
gobaith a osodwyd o'u blaen, Pan y mae yn 
trosi terfynau rheswm, uniondeb, gweddeidd-dra 
yn unig, y mae yn niweidiol a gwaharddedig, 
2 Tim. iii. 2. Gellir dywedyd ei fod felly, yn 
1. Pan yn tueddu dynion i farnu yn rhy dyner 
am danynt eu hunain, ac yn rhy galed am eraill, 
2. I ymfalchio yn eu hamgylchiadau a'u medd- 
ianau, er ysgatfydd na ddaethant iddynt trwy 
deilyngdod personol, eithr trwy ddygwyddiad. 
3. I dra-phrisio eu rhinweddau eu hunain, aci 
ddiystyru eiddo eraill. 4. I geisio eu gogoniant 
eu hunain yn fwy na gogoniant Duw. 5. I geisio 
eu budd hunain yn fwy na'r lles cyffredin a chy- 
hoeddus. 6. I garu melus-chwant yn fwy na 
charu Duw ; ac i'w geisio ar draul eu dedwydd- 
wch tymhorol a thragywyddol eu hunain 
ac eraill. 

HUNANOLRWYDD, (Aunanol, ) hunan-gar- 
iad anghymedrol a beius. 

mae hunanolrwydd yn ymddangos, yn 1. 
Mewn cynildeb anweddus. 2. Mewn treisio a 
gorthrymu eraill. 3. Mewn esgeulusdod o ddy- 
ledswyddau cymdeithasol, megys rhoddi ben- 
thyg, cyfranu i'r anghenus, a chynhorthwyo y 
gweiniaid. 4. Mewn diystyru eraill. 5, Mewn 
anfoddlonrwydd i'n cyflwr a'n sefyllfa. 6. Mewn 
cynhygion anweddus am anrhydedd, awdurdod, 
cyfoeth, a hawddfyd. 7. Mewn twyll, celwydd, 
ac anghyfiawnder. 8. Mewn myfiaeth, 

Y mae y niwaid o hono yn ymddangos, yn 1. 
Yn ei fod yn gwneyd ei ddeiliad yn ddirmygus a 
flìaidd yn ngolwg eraìll. 2. Yn peri iddo gyf- 
newid ei hun i bob dull, er mwyn budd. 3, Yn 
achosi twyll, celwydd, anudoniaeth, gorthrym- 
der, rhyfel, a llofruddiaeth. 4. Yn darostwng 
ei ddeiliad yn gaethwas i'w chwant, ac yn ei 
wneyd yn ffìaidd yn ngolwg Duw, ac yn agored 
i'w lid a'i anfoddlonrwydd. 

Y moddion i'w ragflaenu a'i ddiwygio ydynt, 
yn 1. Ystyriaeth o'i wrthdarawiad i orchymynion 
Duw, Jer. xlv. 3; Lueix. 23; Heb. xii.5; Col, 
il. 5. 2. O arswydolrwydd y bygythion cy- 
hoeddedig yn ei erbyn yn ngair Duw, Esa. v. 
18; xv.1,2; Amosvi. 1; Micavii, l, 2; Heb. 
vi. 9, 12... 3. Ei wrthdarawiad i esiamplau y 


HUN 
MOE —————————-- mr 


495 


HUN 


doeth a'r da yn mhob oes. 4. Arswydolrwydd 
y barnedigaethau a ddisgynasant ar ddynion o'i 
herwydd; megys ar Pharao, Achan, Haman, 
Gehazi, Absalom, Ananias a Saphira, Judas, &c. 

HUNANLADDIAD, neu HUNANLOF- 
RUDDIAD, y pechod ysgeler o hunan ddinystr- 
iad, yr hwn y mae dynion yn unig yn euog o 
hono, ac sydd yn drosedd o ddeddf natur yn 
gystal a'r un foesol, Ex. xx. 13... Edrych Aun- 
an-amddiffyniad. 

HUNANYMDDIBYNIAETH, un o ber- 
ffeithderau naturiol ac anghyfranogol Duw, Job 
xxi2, 9; xxxv. 1—8. 

HUNANYMHOLIAD, adfyfyrdod arnom ein 
hunain, ein tybiau, teimladau, ymddygiadau, 
egwyddorion, a dybenion, Ps. iv. 4; 2 Cor. 
xiii. 5. 

Y modd y dylid cyflawni y ddyledswydd 
bwysig hon yw, yn 1. Wrth reol berffaith yr 
Ysgrythyrau saniaidd, Esa. viii. 20. Y mae 
gwahanol ffyrdd i brofi aur; ond y dyogelaf a'r 
sicraf ydynt wrth y maen prawf a'r glorian. Y 
mae gwahanol ffyrdd i ninau brofi ein hunain; 
ond y sicraf o honynt oll yw, wrth glorian y 
cysegr, neu faen prawf gair Duw. Wrth hwn y 
cewn ein barnu yn y dydd olaf; ac herwydd 
hyny wrth hwn y mae ddyogelaf i ni farnu ein 
hunain yn awr. Gall cydwybod gamsynied, a'r 
dynion goreu gyfeiliorni; ond y mae gair Duw 
yn anffaeledig. 2. Yn ddiduedd. Dylem ym- 
geisio yn hytrach am y gwirionedd nac am gysur 
ac esmwythdra. [I'r dyben hyn da fyddai i ni 
ymdrechu bod yn dra chyfarwydd â nodau gwa- 
haniaethol gwir dduwioldeb, fel y maent wedi eu 
gosod i lawr yn ngair Duw ; megys gostyng- 
eiddrwydd diffuant—casineb egwyddorol at bech- 
od fel pechod —cariad cywir at santeiddrwydd fel 
santeiddrwydd, yn nghyd ag awydd am ber- 
ffeithiad ynddo, yn cyfodi oddiar hoffder ato— 
gofal cyson a pharhaus am ogoniant Duw—tost- 
uri at gyflwr truenus y byd yn gyffredinol — 
hiraeth calon am weled llwyddìant ar wir grefydd, 
a galar cywir herwydd ei haflwyddiant. Y mae 
gwybodaeth helaeth a chyson o athrawiaeth yr 
efengyl, doniau dysgleirwych, argyhoeddiadau 
grymus, sel danbaid, tymherau drylliog, llawen- 
ydd tanbaid, a bucheddiad diargyhoedd, yn beth- 
au cyffredin i'r saint a'r rhagrithwyr; ac herwydd 


hyny nid ydynt yn arwyddion sicr o wir gref- | 


ydd. Ond am y pethau eraill, y maent yn bri- 
odol i saint yn unig, ac felly yn arwyddion an- 


ffaeledig o wir dduwioldeb. Edrychwn gan hyny ! 
eu bod gcnym ; ac wrth edrych barnwn yn ddi- | 
gan gydfarnu pethau ysbrydol â phethau ysbryd- 


duedd, gan gofio mai dyogelach cyfeiliorni wrth 
fod yn rhy fanol nag wrth fod yn rhy dyner. 
Gall cyfeilornad o'r ochr dyner brofi yn y diwedd 
yn ddinystriol; ond y mae llymder yn gyffredin 
yn ddiberygl. 3. Yn ddyfal a mynych. Y mae 
yr achos yn dra phwysig, ac yn galw am ddiwyd- 
rwydd gwastadol, a dyfal barhad beunyddiol. 
Y mae genym gyfleusderau lluosog ac aml i 
gyflawni y gorchwyl, ac nis gallwn fod yn nga- 
fael ag ef yn rhy fynych. 4. Gyda gweddi ddi- 
ragrith a thaer am ddylanwadau dwyfol i gym- 
deithasu eìn hymchwiliadau ein hunain, Ps. 
cxxxix. 23, 24. 

Y manteision o hunanymholiad ydynt, yn 1. 
Hunanadnabyddiaeth, 2 Cor, xiii. 5. 2. Dy- 


ogelwch rhag hunan dwyll, I Cor.iii. 18. 3. 
Addasrwydd at waith yr Arglwydd, yn neillduol 
gweddi, I Sam. vii. 8.. 4. Cysur personol, Gal. 
vi. 4. 5. Gwrolder yn yr hyn sydd dda, 1 Ioan 
iii. 21. 6. Dyogelwch rhag llithro; a myned- 
iad helaeth yn y diwedd i'r trigfanau tragywydd- 
ol, 2 Pedri. 10, 11. Edr. /Tunanadnabyddiaeth, 
Hunandwyll. 

HUNANYMWADIAD, ymwrthodiad gwir- 
foddol (os bydd galwad) â'r pethau gwerthfawr- 
ocaf ac anwylaf genym ar y ddaear, er mwyn 
gogoniant Duw, anrhydedd crefydd, y lles cy- 
ffredin, a'n dedwyddwch tragywyddol ein hun- 
ain. Edrych ZTunan 

Nid yw hunanymwadiad yn gynhwysedig yn 
1. Mewn gwadu yr hyn ydym, a allwn, neu a 
feddwn. Nid dywedyd na wyddom, nad allwn, 
neu na feddwn ddim, pan mai y gwrthwyneb yw 
y gwirionedd, ydyw. Rhith ostyngeiddrwydd, 
a ffug hunanymwadiad, yw hyn ar y goreu; a 
phan y byddo galwad arnom i addef y pethau 
hyn, nid yw eu gwadu yn deilwng o ddyn, 
chwaithach o Gristion. Mewn gair, nid yw 
amgen cuddio talent pan y mae galwad arnom 
i'w defnyddio; ac nis gall fod yn gymeradwy 
ger bron Duw, nac yn fuddiol i ddynion, 2. 
Nac mewn ymwrthod a'n rheswm mewn crefydd; 
neu mewn derbyn pethau crefyddol fel gwirvonedd 
heb ei chwilio. “ Rhesymol wasanaeth” yw cref- 
ydd; ac er mai nid rheswm ond y Beibl sydd i 
flaenori ynddi, eto y mae yn cynwys cyfle digon- 
ol iddo weithredu, ac yn arddelwi ei gyflawn 
weithrediad. Credwch, ond na chwiliwch, yw 
arwyddair pabyddiaeth, ac nid y Beibl; ac ar 
yrun egwyddor y mae holl ddynol erthyglau y 
byd yn sylfaenedig. Ymresymu â dynion y 
byddai yr Arglwydd Iesu Grist a'i apostolion; 
a'u harwydd-eiriau oeddynt, Gwelwch, teimlwch, 
chwiliwch, credwch, a gwnewch. Ni byddent 
hwy un amser yn galw ar neb i gredu dim am- 
gyffredadwy heb ei chwilio yn gyntaf; na dim 
anamgyffredadwy ond ar sail tystiolaeth Duw, 
gan roddi profion digonol trwy wyrthiau, mai 
tystiolaeth Duw ydoedd. A phe byddai i ffurf- 
wyr dynol erthyglau wneuthur yr un peth, gall- 
ent arddelwi crediniaeth ddiymchwil eu dysg- 
yblion; oblegyd beth sydd yn fwy rhesymol nag 
i ddynion gredu tystiolaeth Duw, wedi cael sicr- 
wydd digonol mai tystiolaeth Duw ydyw? 
Gwaith rheswm mewn crefydd yw, nid pender - 
f—ynu (y Beibl yn unig sydd i benderfynu,) ond 
chwilio; chwilioi brofion dwyfol awdurdod yr 
ysgrythyrau, ac yna i'w synwyr a'u cynhwysiad ; 


ol. 8. Nac mewn caru Duw yn annibynol. ar yr 
ystyriaeth o'r hyn gw Duw i m—yr hyn a 
wnaeth drosom—a'r hyn gy mae eto wedî addaw 
eì wneuthur. Y dylem garu Duw er ei fwyn ei 
hun sydd eglur; oblegyd y mae yn anfeidrol 
brydferth : ond y dylem ei garu yn unig er ei fwyn 
ei hun sydd amheus; oblegyd y mae yn fwy nag 
a wnaeth neb erioed, ac nag y mae Duw yn ei 
ddysgwylineb ei wneuthur. Hawdd son am 
hyny; ond y mae ei gyflawni yn fwy na gor- 
chest. Yr oedd Ioan, y dysgybl anwyl, yr hwn yr 
oedd yr Iesu yn ei garu, ysgatfydd, mor enwog am 
gariad a neb o deulu amherffaith daear ag y gellir 
crybwyll am dano; eto dywedai yn ddiymget, 


HUN 


496 


HUN 


“ Yr ydym ni yn ei garu ef, am ìddo ef yn gynt- 
af eincaru ni.” Ac yn wir, gellir gofyn, I. ba 
beth yr amlygodd Duw yr hyn yw i ni—yr hyn 
a wnaeth drosom ni—a'r hyn y mae eto wedi 
addaw ei wneuthur, ond er mwyn ein cymhell 
i'w garu trwy hyny? Clywsom son am losgi y 
nef a diffodd. uffern er mwyn caru Duw er ei 
fwyn ei hun ; ond ni byddai y cyfryw weithred, 
pe gellid ei chyflawni, yn teilyngu diolchgarwch 
neb o'r hil ddynol, gan na byddai amgen cymer- 
yd ymaith yr anogaeth grefaf sydd ganddynt i 
garu Duw, yn nesaf at ei waith yn rhoddi ei Fab 
drostynt, a'i hunan yn rhan dragywyddol iddynt. 
Hyd nes y credom fod Duw yn ein caru ni, y 
mae yn hollol annichonadwy ini eì garu ef. :4. 
Nac mewn boddloni bod byth yn golledig er mwyn 
gogoniant Duw, ac iechydwriaeth dynion. Y mae 
rhai wedi meddwl i'r gwrthwyneb, gan seilio eu 
tyb ar eiriau Moses a Phaul, Ex. xxxii. 32; 
Rhuf. ix. 3. Ond marwolaeth naturiol yn ddi- 
ameu oedd yn ngolwg y blaenaf; a thebyg mai 
bod yn gysegredig (Edr. Anathema) dros, ac nid 
yn ysgymunedig oddiwrth Grist, oedd yn ngolwg 
yr olaf. Bod yn golledig fyddai bod byth heb 
fwynhau Duw; ac nis gall neb sydd yn gwir 
garu Duw foddloni bod felly; oblegyd annichon- 
adwy yw i gariad foddloni i fod byth heb fwyn- 
had o'i wrthrych. Ond y mae hunanymwadiad 
yn cynwys, yn 

l. Ymwrthodiad gwirfoddol â phob pechod, yn 


neillduol y pechod parod ŵ'n hamgylchu. Beth yw 
pechod ond Aumam dyn yn troseddu rheolau 
gweddeidd-dra, rheswm, a Beibl? Beth yw 


cenfigen, llid, malais, balchder, cybydd-dod, 
meddw-dod, cyfeddach, diota, godineb, a phob 
aflendid; ond hunan-gariad yn myned dros y 
terfynau gosodedig iddo gan Dduw? Ymddeng- 
ys gan hyny fod hunan-ymadawiad, o angen- 
rheidrwydd, yn cynwys ymwrthodiad gwirfodd- 
ol â phob pechod, yn neillduol y pechod 
parod i'n hamgylchu, 2 Cor. vii. 1; Heb. xii. 
1. Y pechod parod i'n hamgylchu yw cadfrid- 
og y fyddin luosog a therfysglyd ag sydd yn 
ein niweidio fynychaf; ac os gallwn ond cael 
hwn tan draed y mae mwy na haner y fuddygol- 
iaeth wedi ei henill. 2. Ymadawiad gwirfoddol 
í'r achlysuron o bechod, gan nad pa mor anwyl a 
manteisiol a fyddont. Y mae llawer o bethau yn 
achlysuron pechod nad ydynt ynddynt eu hunain 
yn bechadurus. Y mae ei alwedigaeth dymhorol 
yn fagl i un; ei geraint a'i gyfeillion i un arall; 
ei fwydydd a'i ddiodydd iun arall; gwisgoedd 
gwychion i un arall; a thafarnau, ffeiriau, a 
marchnadoedd i un arall. Ynddynt eu hunain y 
mae y pethau hyn oll yn gyfreithlon, ac efallai 
yn ddiniwaid. Ond yn eu perthynas a thuedd- 
iadau ansoddol personau arbenig, y maent yn 
rhwystrau, maglau, a thramgwyddiadau peryglus 
ac eithaf niweidiol. Pan y maent felly, dyled- 
gwydd arbenig y cyfryw yw ymadael â hwynt; 
gan nad pa mor anwyl fyddont ganddynt, a pha 
mor fanteisiol fyddont yn dymhoroliddynt. Hyn 
oedd yn ngolwg Crist wrth orchymyn “tynu 
allan y llygad de, a thori ymaith y fraich dde, 
a'u taflu ymaith,” Math, v. 29, 30, Llygad de 
Sampson oedd Dalilah; a braich dde ei meistriaid 
oedd y llances ag ysbryd dewiniaeth ynddì; a 
Demetfrius, y gôt copr, a'r creffiwyr oedd eu 


crefft, Barn. xvi. 4; Act. xvi. 19; xix. 24, 25* 
Ond gwell fuasai i'r blaenaf dynu ei lygad de, 
a'i daflu ymaith, na cholli eì ddau lygad, ei nerth, 
a'i fywyd; ac i'r rhai olaf dori eu breichiau de, 
a'u taflu ymaith, gan ddwyn yr anfantais o hyny, 
na myned i uffern, 9. Ymwrthodiad â'r arferiad 
cymhedrol o bethau cyfreithlon, os bydd eîn harfer- 
iad o honynt. yn dramgwydd, magl, neu rwystr â 
eraill. Heb hyny ni byddai ein hymwrthodiad 
â'r arferiad cymhedrol o honynt amgen ewyllys- 
grefydd; sef peth difudd ynddo ei hun, ac ang- 
hymeradwy ger bron Duw, Col.ii. 20—23; 1 
Tim.iv.1—5. Ond os bydd ein harferiad cym- 
hedrol o honynt yn fagl neu dramgwydd i eraill, 
(h. y. yn achlysur o bechod iddynt,) yna ein 
dyledswydd er eu mwyn hwynt yw ymwrthod yn 
hollol â'r arferiad o honynt. “Da yw na fwyt- 
aer cig, ac nad yfer gwin, na dim trwy yr hwn y 
tramgwydder, y rhwystrer, neu y gwanhâer dy 
frawd,” Rhuf. xiv. 21. A thrachefn, “ Pa un 
bynag ai bwyta ai yfed, aì beth bynag a wnel- 
och, gwnewch bob peth er gogoniant i Dduw. 
Byddwch ddiachos tramgwydd ŵ$' Juddewon 
ac ŵr Oenhedloedd hefyd, ac i eglwys Dduw; 
megys yr ydwyf finau yn rhyngu bodd i bawb 
yn mhob peth; heb geisio fy lleshad fy hun, 
ond lleshad llaweroedd, fel y byddont hwy 
gadwedig,” 1 Cor. x. 3l, 32, 38. 4. Ymos- 
byngìad diffuant â ewyllys Duw, gan nad pa mor 
groes bynag y byddo i'n hewyllys mi. Hyn oedd 
yn ngolwg Duw wrth ddywedyd, “ Peidiwch, 
a gwybyddwch mai myfi sydd Dduw;” ac 
yn ngolwg yr Apostol wrth ddywedyd, “ Ym- 
ddarostyngwch tan alluog law Duw.” Edrych 
Boddlonrwydd. 5. Parodrwydd, os bydd galwad, 
ymadael â'r pethau anwylaf a feddom, er mwyn 
crefydd; îe, ì ddyoddef a marw dros Grist, yn 
hyiírach na'i wadu. ““ Os daw neb ataf fi, ac ni 
chasâo ei dad, a'i fam, a'i wraig, a'i blant, a'i 
frodyr, a'i chwiorydd, ïe, a'i einioes ei hun hefyd, 
ni all efe fod yn ddisgybli mi,” Luc xiv. 26. 
'Gwel hefyd Luc ix. 57—62. 6. Cyfrif ein hun- 
am wedî y cwbl, yn weision anfuddiol, gan ymor- 
phwys ar Grist yn unig am gymeradwyaeth ger 
bron Duw, Lnc xvii. 10; xviii. 9—14, 

Yr anogaethau i'n cymhell i ymwadu ô ni ein 
hunain ydynt, yn 1. Gorchymyn ac esiampl yr 
Arglwydd Iesu Grist. Crist ein pen, ein hathraw, 
a'n barnydd, a ddywedodd, «Ymweddd ag ef ei 
hun;” ac nid gorchymyn i eraill, yr hyn ni 
wnaeth ei hun a ddarfu ef; canys “Orist nis 
boddhaodd ei hun” eithr dywedodd, “Nid fy 
ewyllys i, ond dy ewyllys di a wneler.” Edrych 
Canlyn Crist, Esiampl Crist. 2. Esiamplau y 
duwiolion yn mhob oes a gwlad. Hunan-ymwad- 
wyr yw y duwiolion oll; a'r rhai mwyaf hunan- 
ymwadol yw y rhai duwiolaf. Ymwadodd 
Abraham â'i wlad enedigol am mai gwlad eilun- 
addolgar ydoedd, Gen. xii. 1. Ymwadodd 
Moses â llys Pharaoh, a gwrthododd ei alw yn 
fab merch Pharaoh, ac, ysgatfydd, y goron a'r 
orsedd, er mwyn crefydd, Heb. xi. 24—26. 
Gadawodd Pedr ac Andreas eu rhwydau, ac Iago 
ac Ioan y llong, a Zebedeus eu tad, ar alwad 
Crist, Math, iv. 18—22. Rhoddodd y weddw 
dlawd ei dwy hatling at achos Duw; a'r Maced- 
oniaid a gyfranasant o'u “dwfn dlodi, yn ol 
eu gallu, a thu hwnt i'w gallu,” er diwallu ang- 


HUN â9 


HU HUSS 


enion tlodïon Judea, Marc xii. 44; 2 Cor. viii. 
2,3. Ymwnaeth Paul yn bob peth i bawb, fel 
y gallai yn hollol gadw rhai;. ïe, cosbodd ei 
gorff, a dyg ef yn gaeth, rhag mewn un 
modd, wedi iddo bregethu i eraill ei fod ei hun 
yn anghymeradwy, 1 Cor. ix. 22, 27. Yr Hebre- 
aid crediniol a gymerasant eu hysbeilio am y 
pethau oedd ganddynt yn llawen er mwyn cref- 
ydd, Heb. x. 34; ïe, llaweroedd a ddyoddefas- 
ant boenau marwolaeth, tan orfoleddu, er mwyn 
Crist. 3. Y budd perthynol o. hunan-ymwadiad. 
Nid yw Crist yn gorchymyn dim i ni nad. gwell 
i'ni ei wneuthur na pheidio. Ein lles ni, ac nid ei 
elw ei hun, sydd mewn golwg ganddo wrth orchy- 
myn. Y mae hunan ymwadiad yn gyffredin yn 
tueddu iiechyd, cyfoeth, anrhydedd, a chysur 
tymhorol ei ddeiliaid ; a'r diffyg o hono yn arwain 
iafiechyd, tlodi, anmharch, ac annedwyddwch ; a 
phan y byddo yn dygwydd croesi y pethau hyn 
y mae genym addewid o gan cymaint a'r golled 
yn y byd hwn, sef cymeradwyaeth Duw a chyd- 
wybod; ac yn y byd a ddaw fywyd tragywyddol, 
Mare x. 28—30. 4. Y defnyddioldeb o hono yn 
eì berthynas âg eraill. Y rhai mwyaf hunanym- 
wadol yw y rhai mwyaf defnyddiol; a'r diffyg o 
hunan-ymwadiad sydd yn atal defnyddioldeb 
miloedd, ac yw prif rwystr llwyddiant crefydd 
yn y byd. 5. Y perygl o beidio ag ymwadu â ni 
ein hunain ; sef colli heddwch Duw a chydwybod 
—bod yn ddibarch ac yn ddiddefnydd yn mhlith 
dynion—a bod yn golledig yn y diwedd, Math. 
x.25. 6. Yr addewidion o gymhorth yn y gwaith, 
Deut. xxxiii. 25; 2 Cor. xiì. 9. 
HUNTINGDON,— yr anrhydeddus Iarlles 
Huntingdon, sylfaenydd y blaid grefyddol a/gyf- 
enwir weithiau Huntingdoniaid ydoedd ferch 
Washington, Iarll Ferrers, ac a anwyd Awst 24, 
1707. Pan yn ieuanc iawn yr oedd ei meddwl 
tam argraffiadau yn mherthynas i bwysfawrog 
rwydd crefydd; ac aml yr ymddidolaii ymbil 
ffafr a bendith Duw. Pan yn un ar hugain oed 
ymunodd mewn priodas â Theophilus, Iarll Hunt- 
ingdon; ac felly cafodd ei chysylltu â theulu 
nodedig, yn gystal am grefydd ac urddas. Ym- 
gyrchaii wrando yr enwog George Whitefield ; 
ac er bod Arglwydd Huntingdon o olygiadau 
gwahanol, etoni wrthwynebodd y cyfryw ym- 
gyrchiad, gan ei fod yn golygu iawnderau cyd- 
wybod yn gysegredig ac anaralladwy. Yr oedd 
hi yn parchu Mr. Whitefield yn fawr, a_chyn- 
horthwyodd mewn modd gwresog godiad capeli 
a thaeniad yr egwyddorion a'r tybiau yr oedd 
efe yn eu proffesu a'u haddysgu. Ar ol marwol- 
aeth ei phriod cysegrodd ran fawr o'i meddiant 
helaeth at godiad capeli yn Nghaerludd a Chymru; 
a chyda golwg ar weinyddwyr ynddynt, cyfyng- 
odd ei hun at weinidogion yr Eglwys Sefydledig, 
amryw o'r rhai a gydsyniasant âi llais, ac a 
lafuriasant yn y lleoedd a agorwyd ganddi: ond 
wrth weled y gwaith yn ormod i'r llafurwyr, 
penderfynodd i godi Coleg yn Neheudir Cymru, 
gyda golwg ar ddarpariad olynol o athrawon 
galluog aduwiol. Cafodd y coleg hwnw, yn nghyd 
a chapel mewn cysylltiad âg ef eu hadeiladu yn y 
flwyddyn 1768, yn Nhrefeca, gerllaw Talgarth, 
Brycheiniog. Allan o'r athrofa hon y deilliodd 
amryw lafurwyr enwog, nid yn unig am eu dysg- 
eidiaeth, eithr am eu duwioldeb a'u hymgysegr- 


iad i wasanaeth Duw. Teithwyr yn symud o 

gynulleidfa i gynulleidfa, mewn cylchroad cyson 

oeddynt; ac yr oedd hi ei hun yn cynal goheb- 

iaeth â hwynt, trwy yr hyn y gofalai am, ac y 

darparai gyflawniad gwastadol i'r addoldai. Yn 

1769 cododd gapel yn Tunbridge Wells; a phwr- 

casodd adail helaeth yn Spafields, yn Nghaerludd, 

a gyfenwid y Pantheon, ac a godwyd er croesawu 

pleidiau yn caru difyrwch, yn neillduol ar y Sab-- 
bath, yr hwn a addasodd ac a drodd hi yn lle o 

addoliad crefyddol, ac a agorwyd i'r perwyl 

hwnw, yn 1777. Yn hwnw y Parch. Herbert 

Jones a Walter Taylor a weinyddent fel athraw- 

on; ac herwydd bod rhyw gyfnewidiadau wedi 

cael eu gwneuthur yn y Liturgi gan y Iarlles, er 

fod y drefn esgobaethol o addoli yn cael ei harfer, 

sefydlwyd cynghaws yn eu herbyn gan weinidog 

plwyf Clerkenwell, yn llys esgob Caerludd. Pen- 

derfynodd y llys hwnw y deolid hwynto'r eglwys 

os parhaent i bregethu yn hwy yno. Ond ni 

effeithiodd y bygythiad i'w digaloni; eithr hwynt- 
hwy yn nghyd âg amryw lêenwyr eraill, a ym- 
neillduasant o'r eglwys wladol, gan gymeryd 
nodded tan gysgod gweithred goddefiad. Y ll6- 
enwyr hyn a gyfansoddasant ac a arwyddasant y 
gyffes ffydd, yr hon er hyny a arwyddir gan 
holl weinidogion y cyfundeb, a'r holl ymgeis- 
wyr am urddiad. Y chwech cyntaf a urddwyd yn 
nghapel Spafieilds, yn 1783. Ychydig flynydd- 
oedd wedi hyny pwrcasodd y Iarlles le helaeth yn 
White-Chapel, yr hwn a fwriadwyd yn chwareu- 
dy, ond a drowyd ganddi hi yn lle addoliad, yr 
hwn a gyfenwir Capel Sion. Cymdeithion yr 
Arglwyddes Huntingdon am amryw flynydd- 
oedd oeddynt Miss Scutt, ac Arglwyddes Anne 
Erskine, y rhai a gydlafuriasant yn hir â hi. Er 
holl ymdrechiadau pwysig y bendefiges hon bu 
fyw nes bod yn 84,a bu farw yn ei thy, yn 
Spafields, Mehefin 17, 1791 ; a chafodd ei chladdu 
yn y beddrod teuluaidd, yn Ashby-de-la-Zouch, 
yn swydd Leicester. Terfynodd yr athrofa yn 
Nhrefeca, gyda marwolaeth y bendefiges; ond 
cafodd un arall ei sefydlu yn Cheshunt, swydd 
Hertfort, lle yr addysgir rhifedi arbenig o fyfyr- 
wyr yn flynyddol. Yn awr rheolir y cyfundeb 
gan ddirprwywyr. 

HUNTINGDONIAID, canlynwyr y diweddar 
William Huntingdon, o Gaerludd, Antinomian 
penpoeth a phoblog, yr hwn a raddiodd ei hun 
yn S.S., hyny yw Sinner Saved; ac er nad oedd 
eithr o darddiad isel-radd, a gafodd ei ddyrchafu 
i sefyllfa uchel, trwy briodi gweddw Syr James 
Sanderson, Henadur, Caerludd; ac a lwyddodd 
i enill amryw ganlynwyr, ac i godi amryw gapeli 
yn Sussex, ac un yn Heol Gwesty Grey, Caer- 
ludd, tan yr enw Capel Rhagluniaeth. Y mae 
amryw o'i ganlynwyr yn y lleoedd uchod hyd 
heddyw; ac y maent yn meddu yr hyfrydwch o 
gredu nad yw y gwirionedd yn ei burdeb yn cael 
ei broffesu a'i gyhoeddi yn mhlith nemawr ond 
eu hunain. Mewn gair, y maent yn llawn o 
ysbryd cul, erlidgar, ymrysongar, yr Antinom- 
iaid yn gyffredinol, a'u blaenor yn neillduol. 

HUSS—yr enwog Ioan Huss, a anwyd yn 
Hussinetz, yn Bohemia, oddiwrth yr hwn le y 
cymerodd ei gyfenw, yn 1376. Enwogodd Huss 
ei hun yn foreu yn mhrif ysgol Prague, lle y 
myfyriodd; ac ar ol ei raddio, parhaodd i drigo 


HUSS 


498 


HUT 


ei athrawiaeth. _ Yr oedd yn hynod yn ei ddysg- 
eidiaeth a'i hyawdledd; a chafodd ei ddewis i 
fod yn broffeswr duwinyddiaeth yn y brif ysgol, 
ac yn weinidog yr eglwys yn y ddinas hono. 
duwinydd enwog hwn a_areithiodd yn erwin yn 
erbyn y pechodau oeddynt wedi anurddo holl 
raddau y llôenwyr ; ïe, aeth yn mhellach ; canys 
o 1408, efea ddefnyddiodd ei holl alluoedd i 
ddenu prif ysgol Prague i ymwrthod â llywodr- 
aeth Gregori XII., yr hwn yr oedd teyrnas Bo- 
hemia byd yn hyn yn ei gydnabod yn Ben Cyf- 
reithlon yr Eglwys. Archesgob Prague, a'r llê- 
enwyr yn gyffredinol, y rhai oeddynt yn selog dros 
achos Gregori, a gawsant eu chwerwi trwy y 
cyfryw fesurau, yn naturiol. Cyfododd dadl 
boethlyd rhwng y prelad digofus a'r diwygiwr 
brwdfrydig, yr hon a enynwyd ac a gryfhawyd i 
raddau mawr, trwy areithiau cyffrous yr olaf yn 
erbyn llys Rhufain, yn nghyd â'r llygredigaethau 
ag oeddynt yn ffynu yn mhlith pob gradd o 
offeiriaid. Aeth Huss cyn belled a chymerad- 
wyo ysgrifeniadau a thybiau Luther mewn modd 
cyhoeddus. Herwydd hyn cafodd ei gyhuddo, 
yn 1410, ger bron llys Ioad XXII., gan yr hwn, 
mewn modd rhwysgfawr, yr ysgymunwyd ef o 
gymundeb yr eglwys. Ond ni wnaeth Huss un 
sylw o'r esgymundod, amgen ei ddiystyru; ac 
yr oedd ei wroldeb a'i sel ar yr achÌysur hwn yn 
cael eu cymeradwyo yn gyffredinol gan bawb. 
Cafodd y gwr enwog hwn, (duwioldeb yr hwn 
oedd yn ddiledrith, er efallai fod ei frwdfrydedd 
ysgatfydd yn rhy danbaid, gan nad oedd bob 
amser mor ochelgar ag y buasai dymunol ei fod,) 
ei wysio i ymddangos yn nghymanfa Constance. 
Ufyddhaodd, gan dybied ei hun yn ddyogel rhag 
cynddaredd ei elynion, tan nodded y canymdo 
(safe-conduct,)) a ganiatawyd iddo gan yr ymer- 
awdwr Segismund, gyda golwg ar ei daith, ei 
arosiad yn Constance, a'i ddychweliad. Ar yr 
achlysur hwn yr oedd ei gyfaill ffyddlon, Jerome, 
o Prague, yn gydymaith i Huss; yr hwn a 
ddaeth yn wirfoddol i'r gymamfa, i'r dyben car- 
edig o gynhorthwyo ac eilio ei gydlafurwr. Yr 
oedd Jerome wedi llyncu egwyddorion Wicliff yn 
foreu yn Lloegr, ac wedi dwyn ei lyfrau gydag 
ef oddiyno i'w wlad ei hun, Pan ymddangosodd 
Huss o flaen y gymanfa areithiodd yn rymus yn 
erbyn llygriadau yr eglwys; ond ni chyfrifid y 
rhyddid hwn yn anghyfreithlon yn nghymanfa 
Constance, lle yr oedd gorthrymder llys Rhufain, 
a llygredigaeth yr offeiriadaeth a'r mynachod 
yn cael eu trin gyda llymder diarbed. Tybir 
pa fodd bynag fod gelyniaeth personol yn cyd- 
weithredu â gorthrymder eglwysig, yn erlidig- 
aeth y diwygiwr Bohemaidd. Ei wrthwynebwyr 
maleisus a luniasant gyhuddiad yn ei erbyn, yn 
y fath fodd cyfrwys, fel y llwyddasant i'w gar- 
charu, a'i euogfarnu yn heretic, herwydd iddo 
nacau yn groes i'w gydwybod ar orchymyn y 
gymanfa, a chyfaddef ei hun yn euog; achafodd 
ei losgi yn fyw ar y 6ed o Fehefin, 1415. Ni 
chollodd y gwroldeb a ddangosodd yn yr areithfa 
pan yn dyoddef wrth y pawl. Dyoddefodd gyda 
mawrfrydedd ac ymostyngiad digyffelyb, gan 
arwyddo yn ei fynudau olaf y teimladau mwyaf 
dyrchafedig o gariad at Dduw, ac o obaith gor- 
foleddus am gyflawniad yr addewidion hyny â 
pha rai yr arfoga yr efengyl y gwir Grist ar ei 


ddynesiad i'r byd tragywyddol. Dyoddefodd ei 
ffyddlon gyfaill Jerome yr un driniaeth, Mai 4edd, 
1416; ac er i'w wroldeb ef gilio oddiwrtho dros 
enyd trwy ofn marwolaeth, eto ad-enillodd ei 
rym, a chyffesodd ei Brynwr yn ddiarswyd, yn 
nghanol y tân. 

HUSSIAID, canlynwyr yr enwog ddiwygiwr 
a merthyr Ioan Huss. Tan y gwrol Fiska, 
profasant yn arswydus, yn gystal i'r ymerawdwr 
a'r pab; ond o'r diwedd ymranasant, a chawsant 
eu gorchfygu. Cawsant yn raddol eu hargy- 
hoeddi, medd Milner, mai ffydd ddyoddefpar, a 
dyfal-barhad mewn gweddi, ydynt arfau priodol 
y milwr Cristionogol. 

HUSSEYAID, cofleidwyr tybiau y diweddar 
Joseph Hussey, o Gaerludd, duwinydd dysgedig, 
eithr /ra hynod. _ Prif hynodrwydd ei dybiau yd- 
oedd rhaganfodiad enaid dynol Crist, yn hytrach 
ei gorff ysbrydol, neu ogoneddus, yn yr hwn yn 
ol ei dyb ef yr ymddangosodd i Adda, a'r Patri- 
archiaid, &c.; a'r hwn ydoedd “delw Duw,” ar 
yr hon y crewyd dyn. Gyda golwg ar yr ar- 
faethau dwyfol yr oedd Hussey yn uwch- 
gwympiedydd; a'i dybiau yn cydgordio âg eiddo 
y Dr. Crisp. Yr oedd Hussey yn gwrthwyneba, 
mewn modd arbenig bob cynygiad o iechydwr- 
iaeth ; neu mewn geiriau eraill, yr oedd yn hollol 
anfoddlon i wahodd pechaduriaid annychweledig 
i ddyfod at Grist. Edr. Cynhygion. Y mae am- 
rywiol o frodyr iddo eto yn Nghymru a Lloegr; 
a gellir dywedyd am danynt fod eu tybiau a'u 
gweinidogaeth yn hollol groes i weinidogaeth 
Crist a'i Apostolion. 

HUTCHINSON—Ioan Hutchinson, Ysw., 
lleygwr dysgedig a pharchus, a anwyd yn Spên- 
nythore, Yorkshire, yn 1674. Derbyniodd 
addysg anghyoedd boneddigaidd a rhagor- 
ol yn eiieuenctyd; aphan yn 19 oed cafodd ei 
ddewis yn oruchwyliwr ìi wr boneddig, ac wedi 
hyny gwasanaethodd y Dug Somerset, yn yr un 
sefyllfa. Gan fod ganddo archwaeth cryf at 
hanesyddiaeth naturiol a mwynyddiaeth, efe a 
wnaeth y defnydd goreu ag yr oedd ei sefyllfa 
yn ganiatau er ei feithrin, a chasglodd yn nghyd 
lawer o fwn-ddarnau, (/fossils,). y rhai a roddodd 
tan ofal Dr. Woodward, y meddyg, gyda sylw- 
adau, i'w alluogi efi amgyffred a chyhoeddi yn 
mherthynas iddynt. Cafodd y casgliad ardderch- 
og a helaeth hwn ei gymuno wedi hyny gan Dr, 
Woodward, i brif ysgol Caergrawnt. Dywedir i'r 
Doctor dwyllo Mr. H, ag addewidion teg, ac na 
ddarfu iddo erioed gychwyn y gorchwyl a gymer- 
odd arno. Yn 1724 cyhoeddodd Mr. H. y rhan 
gyntaf o'r gwaith cywrain hwnw a gyfenwir 
Moses's_ Principia, yn yv hwn y gwawdiodd 
Hanesyddiaeth Naturiol y Ddaear, gan Dr. Wood- 
ward, ac y goganodd athrawiaeth dyscyrchiad 
cynhwysedig yn Mhrincipia Syr Isaac Newton. 
Yn ail ran y gwaith hwnw, yr hwn a gyhoedd- 
wyd yn 1727, y mae yn haeru mewn gwrthwyn- 
ebiad i'r gyfundraeth Newtonaidd, mai cyflawn 
der(plenism) yw egwyddor yr athronyddiaeth Ys- 
grythyrol. Crybwyllodd hefyd yn y gwaith hwn 
fod y drychfeddwl o Drindod wedi ei gymeryd 
oddiwrth y prif-weithredwyr yn y cysawd natur- 
iol, fan, goleu, ac ysbryd. O'r pryd hwn hyd ei 
farwolaeth parhaodd i gyhoeddi cyfrol bob 
blwyddyn neu ddwy; a chafodd argraffiad cyf- 


HUT 


499 


HUT 


yn Prague, lle y cafodd ei barchu yn fawr, yn 
gystal am addasrwydd ei fywyd, ac am burdeb 
lawn a hardd o'i holl waith, yn cynwys y llaw- 
ysgrifeniadau a adawodd ar ei ol, eu cyhoeddi yn 
12 cyfrol wythplyg, dan y cyfenwad “ Holl 


weithion Athronyddol a Duwinyddol y diweddar | 


wir ddysgedig Ioan Hutchinton, Ysw.” 

Tybiai Mr. H. fod yr Ysgrythyrau Hebreaidd 
yn cynwys cysawd perffaith o athronyddiaeth, 
duwinyddiaeth, a chrefydd, Mor uchel oedd ei 
olwg ar yr Hebraeg, fel y tybiai fod yn rhaid 
fod yr Hollalluog wedi gwneyd defnydd o honi er 
cyfranu pob math o wybodaeth ddwyfol a dynol; 
ac o ganlyniad fod pob math o wybodaeth yn 
gynhwysedig yn yr ysgrythyrau Hebreaidd, 
Gosodai ef a'i ganlynwyr bwys mawr ar y prawf 
ag oedd yn cyfodi oddiwrth gyfachiaith (etymol- 
ogy) Hebreaidd. Yn ol Origen, ac enwogion 
eraill, haerai nad yw yr Ysgrythyrau i'w deall 
na'u hesbonio yn llythyrenol, eithr yn gysgodol, 
ac yn ol cynhwysiad gwreiddiol yr ymadroddion 
Hebreaidd :—bod hyd yn nod y rhanau hanesiol, 
ac yn neillduol y rhai perthynol i'r seremoniau 
Iuddewig a'r gyfraith Lefiaidd, i'w hystyried yn 
y goleu hwn; ac hefyd yn ol y dull hwn o esbon- 
io y byddai i'r ysgrifeniadau Iuddewaidd brofi i 
roddi tystiolaeth ddigonol yn mherthynas i natur 
- a swyddau Iesu Grist. Ei gynllun ef oedd cael 
“^ allan athronyddiaeth naturiol yn y Beibl, lle hyd 
yn hyn na ddychymygwyd y gallasid cael dim 
o'r fath beih, ac nad oedd dim o'r fath beth wedi 
cael ei fwriadu ynddo. Dywed ei gyhoeddwyr 
iddo gael allan trwy ymchwil, “Nad yw yr 
Ysgrythyrau Hebaeaidd yn un lle yn priodoli 


ysgogiad i'r haul na sefydlogrwydd i'r ddaear; | 


eu bod yn darlunio y cysawd crêedig yn llawnder 
(plenam) heb ddim gwagter (vacuum,) gan wrth- 
od cynhorthwy dyscyrchiad, sugn-dyniad, a phob 
ansoddau dirgelaidd o'r fath, er cyflawni gweith- 
rediadau sefydlog anian, y rhai a ddygir yn 
mlaen trwy beirianyddiaeth y nefoedd, yn eu 
sefyllfa deirplyg o dân, goleuni, ac ysbryd, neu 
awyr, y gweithredwyr defnyddiol a roddwyd ar 
waith ar y cyntaf:—bod y nefoedd wedi eu llun- 
iaethu fel hyn gan ddoethineb Hollalluog, wedi 
eu sefydlu yn arddangosiad ac yn ddirprwy gwel- 
edig o Jehofah Aleim, y tragywyddol dri, y go- 
gyfuwch a'r cydaddoladwy Drindod mewn Un- 
dod :—bod undeb defnydd yn y nefoedd yn cyf- 
eirio at undeb hanfod, ac amrywiaeth sefyllfa- 
oedd, at bersonolaeth yn y Duwdod, heb gymysgu 
y personau, na gwahanu y sylwedd. Ac oddi- 
eithr eu bod wedi eu gwneuthur yn arwyddion, 
gelwir hwynt yn Hebraeg Semins, yr enwau, 
gwrthrychiadau, neu ddirprwyiaid; gan arwyddo 
trwy eu henwau eu bod yn arwyddion, a thrwy 
eu sefyllfaoedd a'u swyddau, beth y maent yn 
arwyddion o honynt.” Cafodd Mr. H. hefyd 
allan fod yn yr Ysgrythyrau Hebreaidd brif eir- 
iau, y rhai sydd, fel yr ewyllysiodd efe brofi, yn 
cynwys yn eu harwyddocad gwreiddiol y gwir- 
ionedd pwysicaf a mwyaf cysurus. Fel hyn y 
mae efe yn darllen y gair Zlohim, Duw, yn Aleîm, 
ac yn ei gyfeirio at y llw neu y felldith amodol, 
trwy yr hwn y cafodd y cyfamod tragywyddol o 
ras rhwng y personau dwyfol ei gadarnhau. Y 
gair Berith, yr hwn a_ gyfieithir cyfamod yn y 


Beibl Cymraeg, ac ar yr hwn y sylfaenir yr | 


athrawiaeth hoff o gydgyfamodau rhwng Duw 
a dyn, rhwng Creawdwr a chreadur, ïe, fel y 
mae pethau yn sefyll yn awr, rhwng brenin 
a gwrthryfelwyr, y mae efe yn ei droi i ar- 
wyddo, “efe, neu yr hwn sydd yn puro,” ac 
felly Purwr neu buredigaeth dros, neu gyda dyn. 
Y COerubiaid, y rhai a ystyrid yn angylion wedi 
eu gosod yn wyliadwriaeth i ddychrynu Adda 
rhag tori drachefn i Eden, a esbonia efe yn ar- 
wyddluniau o gyfansoddiad dwyfol, neu yn ddelw 
gysegredig, i arwyddo cyn belled ag y gallasai 
arwyddion fyned, yr leim a'r dyn mewn undeb, 
neu ddynoliaeth wedi ei huno â'r Duwdod. Yn 
yr un modd y mae efe yn trin amryw eiriau 
eraill o gyffelyb, er nad o hollol mor bwysig 
arwyddocad. Casglai oddiwrth hyn fod holl 
ddefodau a seremoniau yr oruchwyliaeth Iuddew- 
aidd yn gynifer o ddarluniadau o Grist, yn yr 
hyn yr oedd ì fod, i'w wneuthur, a'i ddyoddef, a 
bod y prif Iuddewon yn gwybod eu bod yn gysgod- 
au o'i weithredoedd a'i ddyoddefiadau, ac wrth 
ymarfer â hwynt fel y cyfryw, eu bod, cyn belled a 
hyny, yn Gristionogion, mewn ffydd ac amynedd, 
Y mae Mr. H. yn tybied fod yr awyr (air) yn han- 
fodi mewn cyflwr triphlyg, fan, goleuni, ac ysbryd. 
Y ddau olaf ydynt y rhanau garwaf a thecaf o'r 
awyr mewn ysgogiad. Oddiwrth y ddaear i'r 
haul y mae yr awyr? yn dyfod yn deneuach den- 
euach, hyd nes dyfod yn nghymydogaeth yr haul 
yn bur oleuni, ac yn nghorff yr haul, neu gynull- 
fan haulaidd yn dân. Oddiwrth y ddaear tua 
chylchoedd y cysawd, yn cynwys, yn ol ei dyb 
ef, y ser sefydlog, y mae yr awyr yn myned 
dewach dewach, hyd nes dyfod yn hollol lonydd, 
yn mha gyflwr y mae yn nghwr eithaf y cysawd 
hwn; ac yn ei dyb ef, y ser sefydlog, oddiwrth 
hyn y mae yr ymadroddion, ““Tywyllwch eithaf, 
a niwl tywyllwch,” wedi eu cymeryd... Bu Mr. 
Hutchinson farw Awst 28, 1797. Ar y Llun 
cyn ei farwolaeth, anogodd Dr. Mead ef i gymer- 
yd ei waedu, gan ddywedyd mewn modd digrif, 
“* Mi a'ch anfonaf chwi yn fuan at. Moses,” gan 
feddwl ei fyfyrdodau. Cymerodd Mr. H. y geir- 
iau yn eu hystyr lythyrenol, ac atebodd dan 
fwngial, “ Yr wyf yn credu, Doctor, y gwnewch.” 
Herwydd hyn gollyngodd ymaith y meddyg, a 
galwodd am un arall yn ei le; ac yn fuan aeth, 
yn yr ystyr lythyrenol, at Moses. 
HUTCHINSONIAID, cofleidwyr tybiau y 
rhagddywededig Mr. Hutchinson. Y mae y rhai 
hyn wedi bod yn dra lluosog yn gystal yn mhlith 
Eglwyswyr ac Ymneillduwyr; ond tybir eu bod 
yn bresenol yn lleihau yn gyflym. _ Yn eu plith 
gellir enwi Julius Bate; Parkhurst, y geirlyfrwr 
enwog; Holloway, awdwr y Gwreiddiolion, a'r 
Llythyren a'r Ysbryd; y Dr. Hodges, Blaenor 
Coleg Oriel, Rhydychain; Henry Lee, awdwr 
Sophron, neu Ddarluniadau Natur o'r gwirionedd ; 
Dr. Wetherell, diweddar athraw Coleg y Brif 
Ysgol, Rhydychain, Mr. Romaine, Esgob Horne, 
a Mr. William Jones, cyfaill dysgedig a byw- 
graffydd yr Esgob. Canlynwyr Mr. Hutchison 
a hearant nid yn unig fod y Cerubiaid, a'r go- 
goniant ag oedd yn eu cylchynu, yn arwyddion 
cysgodol yn darlunio personau y byth fendigedig 
Drindod, megys yn uno mewn cyfamod er cadw 
dyn, ond hefyd eu bod wedi eu bwriadu “i gadw 
ffordd pren y bywyd ”—i ddangos i ddyn y ffordd 


HYFF 


500 


HYP 


i fywyd tragywyddol, ac i'w gadw rhag ei cholli, 
Bet Yml Mi; ac hefyd bod Melchisedec nid 
yn unig yn gysgod o Grist, ond hefyd mai Orist 
ei hun, mewn ffurf ddynol ydoedd—yr hyn, yn 
wir, yw barn llawer eraill, heblaw hwynthwy, 
am dano. Dir sylwi na bu yr Hutchinsoniaid 
erioed yn hanfodi yn blaid ar eu pen eu hunain; 
eithr mai yn wasgaredig yn mhlith gwahanol 
bleidiau, y maent yn cyfarfod. 

HWYRFRYDIGRW YDD, (hwyrfrydig, 
mewn ystyr dda, a ddynoda ddullweddiad amyn- 
edd, sefy gwrthwyneb i fyrbwylldra dialgar a 
digofus; mewn ystyr ddrwg y mae yn arwyddo 
anmharodrwydd, diofalwch, ac esgeulusdod o'r 
hyn sydd sydd dda a_ chanmoladwy. Yn y 
flaenaf y mae yn rhinwedd, ac yn ca«l ei briodoli 
i Dduw a dynion da, Ex. xxxiv. 6; Ps. cx.8; 
Nahum i. 8; Diar. xv. 18; Iago i. 19; yn yr 
ystyr olaf y mae yn bechod, ac i'w feio fel y 
cyfryw, yn mhawb i raddau mwy neu lai, Gen. 
xix. 16; Luc xxiv. 25. “Hwyr yr erys Duw 
cyn taro.” Edrych 4mynedd, Dyoddefgarwch. 

HYDER, (Ay,) crediniaeth ddisigl, neu radd 
uchel o ffydd, Diar. iii. 26; 1 Ioan iii. 21. Edr. 
Coel, Cred, Ffydd. 

HYFDRA, (^yf,) eondra meddwl ac ymddyg- 
iad, yn cyfodi oddiar egwyddorion naturiol neu 
foesol, da neu ddrwg ; megys gwroldeb, diniweid- 
rwydd, mynych arferiad, ffydd, gobaith, cariad; 
neu anystyriaeth, digywilydd-dra, arhyfyg. Nid 
yw gan hyny yn rhinwedd ond pan y mae mewn 
achos da, ac yn cyfodi oddiar egwyddorion da. 
Edr. Eofnder. 

HYFRYDWCH, (Ayfryd,) digrifwch, dyddan- 
wch, llawenydd neu fwyniant. _ Edr. Cysur, Di- 
grifwch, Dyddanwch, Gorfoledd. 

HYFFORDDIAD, (Ayffordd,) addysg neu 
gyfarwyddyd yn cael ei roddi mewn gair, ysgrif- 
en, neu esiampl; er dysgu yr anghyfarwydd, 
neu berffeithio y cyfarwydd mewn unrhyw 
wybodaeth, celfyddyd, neu orchwyl. Dyli 
hyfforddiad fod yn oleu, cywir, cyflawn, cyn- 
hwysfawr, a hyrwydd. Edr. Addysg. 

HYFFORDDWR ADDOLIAD CYHOEDD- 
US, math o reol er cyflawni addoliad crefyddol, 
a gyfansoddwyd gan y Gymanfa o Dduwinydd- 
ion yn Lloegr, ar gais y Senedd, yn 1641; dyben 
yr hwn oedd cyflawnille y Llyfr Gweddi Cyffred- 
in, yr hwn yr oeddynt wedi ei ddiddymu. Yr 
oedd yn gynhwysedig o benau cyffredinol, i gael 
eu llenwi fel y byddai yr achos yn galw, a syn- 
wyr yn dysgu; canys nid oedd yn rhag-nodi un 
ffurf o weddi, amgylchiadau allanol addoliad, 
nac yn rhwymo y gynulleidfa wrth unrhyw ym- 
atebion, oddigerth men. Ei gynhwysiad sydd 
fel y canlyn :—Y mae yn gwahardd pob cyfarch- 
iadau a defodau gwladol mewn eglwysi:—yn 
datgan mai gwaith y gweinidog yw darllen yr 
Ysgrythyrau yn y gynulleidfa :—bod holl lyfrau 
canonaidd yr Hen a'r Newydd Destamentau, 
(ond nid yr Apocripha,) i gael eu darllen yn yr 
iaith gyffredin ;—bod y gweinidog at ei ryddid 
i ddarllen cymaint ag a fyno, ac hefyd i esbonio 
pan y byddo yn ystyried hyny yn angenrheidiol. 
Y mae yn rhagnodi penau i'r weddi cyn pregeth ; 
yn gosod rheolau gyda golwg ar bregethu; sef 
bod yr arweiniad ì mewn yn fyr ac eglur, wedi 


ei dynu oddiwrth y testun, neu y cyndestun, neu 
ryw ysgrythyr gyfatebol—bod y gweinidog, yn 
rhaniad y testun, i gadw ei olwg yn hytrach ar 
drefn y mater nag ar y geiriau—nad oedd i 
lwytho cof y gwrandawwyr â gormod o raniadau, 
nac i derfysgu eu meddyliau âg ymadroddion 
rhesymegyddol achelfyddydol—nad oedd i gyfodi 
gwrthddadleuon diangenrhaid—a'i fodi fod yn 
bin mewn dyfyniadau allan o ysgrifeniadau dyn- 
olo bobmath. Y mae yn anog yr arferiad o 
Weddi yr Aglwydd, fel y cynllun perffeithiaf o 
ddyhewyd; yn gwahardd lleygwyri weinibedydd, 
ac yn gorchymyn ei weini yn gyhoeddus; yn 
gorchymyn cyfleu bwrdd y cymun yn y cyfryw 
fodd ag y gallo y cymunwyr eistedd o'i gwmpas; 
yn gorchymyn hefyd i'r Sabbath gael ei gadw yn 
ddihalog yn gystal yn ddirgelaidd ac yn gyhoedd- 
us; bod priodasi gael ei gweini gan weinidog 
cyfreithlon, yr hwn sydd i gynghori a gweddio 
dros y pleidiau; bod i'r cleifion i gael ymweled 
â hwynt gan y gweinidog, tan ofal yr hwn y 
byddont; bod y meirw i gael eu claddu heb 
weddi nac unrhyw ddefodau crefyddol; bod 
gwyliau i gael eu cynal pan y byddo barnedig- 
aethau Duw allan, neu pan y byddo rhyw fen- 
dithion arbenig i'w dymuno; bod dyddiau diolch- 
garwch am drugareddau derbyniedig i'w cadw ; 
ac hefyd mai dyledswydd Cristionogion yw cyd- 
ganu psalmau yn y gynulleidfa. Mewn atodiad 
perthynol i'r Hyfforddwr, gorchymynir fod pob 
gwyliau, oddigerth y rhai a enwyd yn flaenorol, 
a dydd yr Arglwydd, i gael eu diddymu; ac 
megys nad oes un lle yn analluog o santeidd- 
rwydd, tan rith cysegriad, felly nad oes un lle 
yn alluog o lygriad, trwy fod unrhyw goel-gref- 
ydd wedi ei chyflawni yn flaenorol ynddo; ac 
herwydd hyny ystyrir yn addas ac angenrheid- 
iol i'r lleoedd addoliad yn awr mewn arferiad, 
gael eu parhau a'u defnyddio. Os ewyllysia y 
darllenydd weled a defnyddio yr Hyfforddwr, 
gall foddhau ei hun trwy edrych i ddiwedd /Tanes 
u Puritaniaid, gan Neal. 

HYMN, Gr, vgvoc; odl neu awdl wedi ei 
chyfansoddi i'w chanu er anrhydedd y Goruchaf. 
Sant Hilary, esgob Poictiers, oedd y cyntaf a 
gyfansoddodd hymnau i'w canu mewn addoliad 
cyhoeddus. Canlynwyd ef gan Sant Ambrose. 
Hymnau yr hynafiaid yn gyffredin a gynhwysent 
dri phenill, y blaenafo ba rai a genid gan y 
cantorion tan gerdded o'r dwyrain i'r gorllewin ; 
yv ail wrth ddychwelyd o'r gorllewin i'r dwyrain ; 
a'r olaf a genid ger bron yr allor. Yr hymnau 
Iuddewaidd a gymdeithasid âg udgyrn, tabyrdd- 
au, a symbalau, er cynhorthwyo llais y Lefiaid. 
Y mae gan y Cymry gyflawnder o hymnau. Y 
rhai mwyaf cymerad sy a derbyniol yw rhai Dr. 
Watts, Benjamin Francis, a W. Williams. Edr. 
Canu Mawl, Emyn. 


HYPOSTASIS, gair Groeg, cyfansawdd o 
ve, tan, ac arnau, safwyf; ac yn arwyddo 
bod, hanfod, sylwedd, personoliaeth, neu berson, 
Cymhwysir ef, ar awdurdod arferiad, oddiar 
gymanfa Alexandria, yn y ffwyddyn 362, ac yn 
yr hon y llywyddai Athanasius, at y personau, 
neu y cydsylweddau yn y Duwdod. Gelwir 


undeb y ddwy natur yn mherson Crist, yr //y- 
postalical Union, Sain Mdd 


IACH 5 


01 


IACH 


HY P.ST SILIAID; (vJíosov,) goruchafiaid ; 
plaid o heretictiaid, yn y bedwaredd ganrif, a 
gyfenwid felly oddiwrtÌí eu bod yn proffesu addoli 
y Goruchaf Dduw. ; 

Athrawiaeth yr Hypsistiaid ydoedd gymysgfa 
o Baganiaeth, Iuddewaeth, a Chryistionogaeth. 


parchent dân a lampau gyda'r paganiaid, gan 
gadw y seithfed dydd yn Sabbath, a'r gwahan- 
iaethiad rhwng glân ac aflan gyda'r Iuddewon. 
Yr oeddynt yn dra chyffelyb i'r Enchitiaid a'r 
Messaliaid. 


I. 


ÏACOBIAID, plaid o Gristionogion yn Syria 
a Mesopotamia, a gyfenwir felly oddiwrth un 
Ïacob, Syriad, ag oedd yn byw yn amser yr ym- 
erawdwr Mauritius, neu oddiwrth fynach o'r enw 
hwnw, a flodeuodd oddiamgylch y flwydd yn 550. 

Dosbarthir y Iacobiaid i ddwy blaid; un 
yn cofleidio defodau eglwys Rhufain, a'r llall 
yn ymneillduwyr oddiwrthynt. Y mae ymran- 
iad hefyd yn mhlith yr olaf, yr hon sydd a dau 
batriarch cydymgeisiol, ac yn cynwys oddiam- 
' gylch 30, neu 40 mil o deuluoedd yn Syria a 
Mesopotamia. O barth eu ffydd, credant nad 
oes ond un natur yn mherson Crist; ac o barth 
purdan a gweddiau dros y meirw, y maent o'r 
un golygiadau a'r Groegiaid a Christionogion y 
Dwyrain yn gyffredin. Y maent yn arfer bara 
croyw yn y cymun, ac yn gwrthwynebu cyfadd- 
: efiad fel dynol osodiad yn unig. Arferant hefyd 

' enwaediad o flaen bedydd, 

Cymhwysir hefyd yr enw Iacobiaid at bleidwyr 
Iago II., yn neillduol yr Annhyngwyr (Nonju- 
rors,) y rhai a ymneillduasant oddiwrth yr eg- 
lwys esgobaethol uchel, yn unig oblegyd y 
gwrthodent gymeryd llw o ffyddlondeb i'r brenin 
newydd, a'u bod yn gweddio yn gyboeddus dros 
y Stuartiaid. Yn yr Alban yr oeddyntluosocaf; 
ond lleihawyd hwynt yn fawr trwy orchfygiad y 
Cydymgeisiwr ( Pretender,) yn 1745; ac ar ei 
farwolaeth yn 17S8, dechreuasant weddio dros 
Sior III. 

Rhoddid yr enw Iacobiaid, neu Iacobiniaid 
hefyd i'r Dominiciaid yn Ffrainc, herwydd bod 
en prif fynachlog yn Paris yn gyfagos i borth 
St. Iago, yn y ddinas hono. Yn nechreuad y 
chwyldroad Ffrengig, ei brif achoswyr a gynal- 
ient eu cyfarfodydd yn neuadd y fynachlog hono, 
i'r hon y dywedir y perthynai rhai o honynt; 
herwydd hyn daeth yr enw Zacobi» a chwyldrowr 
i arwyddo yr un peth. 

IACHAWDWR, un o enwau lluosog, gwerth- 
fawr, a chynwysfawr yr Arglwydd Iesu Grist. 
Y mae yn gyfansawdd o êach ac awdwr; ac yn 
arwyddocau gwaredwr neu feddyg. Y mae yn 
gyfystyr a Iesu, neu Jeosbua; ac mewn ystyr 
israddog yn cael ei gymhwyso yn y Beibl at 
ddynion enwog a defnyddiol yn y wlad a'r eg- 
lwys; megys Othniel, Judas y Macabead a'i 
frodyr, Barn.iii. 9; Neh. ix. 27; Obadia 21, 
Heb. Gelwir Crist yn “ Iachawdwr y bvd,” ac 
yn “ Achubydd, neu Iachawdwr pob dyn, yn 
enwedig y ffyddloniaid,” Ioan iv. 42; 1 Toaniv. 
14; 1Tim.iv.10. Y maeynaddasi bawb; yn 
ddigoni bawb; yn cael ei gyhoeddi i bawb; ei 
gymhell ar bawb yn ddiwahaniaeth, lle delo yr 
efengyl; ac y mae groesaw i bawb, o bob cenedl, 
gradd, a sefyllfa, i ddyfod ato, ac i'w ddefnyddio, 
er mai y ffyddloniaid yn unig sydd yn gwneuthur 
byny; ac felly yn cael eu cwbl-iachau ganddo, a 

R 


thrwyddo. Mewn ystyr ysbrydol, yr wig Iach- 
awdwr yw Crist, Act. iv. 12; ac y mae efe yn 
Iachawdwr parod ac ewyllysgar, awdurdodedig, 
hollddigonol, ec anffaeledig, Esa. xix. 20; Act. 
v.8l1; Heb. vii. 25. Edr. Achubydd, Ceidwad, 
Gwaredydd. 

IACHAWDWRIAETH, (iachawdwr,) gair 
cyfiredin, cynhwysfawr, a thra adnabyddus i holl 
ddarllenwyr a gwrandawyr yr efengyl. Yn gy- 
ffredinol, y, mae yn arwyddo unrhyw waredig- 
aeth, o ba natur bynag y byddo, Ex. xiv. 13; 
Ps. lxviii. 20; yn neillduol y waredigaeth oddi- 
wrth bechod a'i holl annymunol effeithiau a'i 
ganlyniadau mewn corff ac enaid am byth, Act. 
iv. 12. Trefnwr yr iachawdwriaeth hon yw Duw ; 
ei hawdwr yw Crist; ei sylwedd yw maddeuant 
pechodau, santeiddiad, perffeithiad, adgyfodiad 
gorfoleddus, a thragywyddol ddedwyddwch; ei 
chyfryngau ydynt, ufydd-dod, dyoddefaint, ac 
eiriolaeth Crist, gweinidogaeth gair Daw, ordin- 
hadau yr efengyl, a gorchwyliaethau cysurol, 
dyddanol, 2 cheryddol rhazluniaeth a gras; ei 
gweinidogion yw gweision Duw ; a'i chymhwys- 
wr a'i phrif weinyddwr yw yr Ysbryd Glan. 
Gelwir hi yn yr ysgrythyrau santaidd yn iach- 
awdwriaeth yr Arglwydd, ac yn iachawdwriaeth 
Duw, Galar,iii. 26; Ps.l, 28; yn iachawdwr- 
iaeth ei ddeheulaw, Ps. xx. 6; yn iachawdwr- 
iaeth ei wynebpryd, Ps. xlii. 5; yr iachawdwr- 
iaeth hon, Act. xiii. 26; iachawdwriaeth Israel, 
Jer.iìi. 23; iachawdwriaeth eneidiau, 1 Pedr i. 
9; iachawdwriaeth gyffrodinol, Judas 83; ac 
iachawdwriaeth dragywyddol, Esa. xlv. 17; 
Heb. v. 9. Iachawdwriaeth yr Arglwydd ydyw, 
am mai efe a'i trefuodd, sydd yn cei heffeithio, ac 
a gaìT yr holl glod a'r gogoniant oddiwrthi. 
Iachawdwriaeth ei ddeheulaw ydyw, am mai 
trwy ei hollalluogrwydd ef y mae yn cael ci 
dwyn oddiamgylch. Iachawdwriaeth eì wyneb- 
pryd ydyw, am mai o'i heddwch a'i ífafr ef y mae 
yn dylifo. Yr iachawdwriaeth hon ydyw, i 
ddynodi ei hynodrwydd a'i rhagoriaeth, ac i'w 
gwahaniaethu oddiwrth bob iachawdwriaeth 
arall, Iachawdwriaeth Israel ydyw, am mai 
atynt hwy y mae yn cael eì chymhwyso, ac mai 
hwynthwy yn unig yw ei deiliaid. Iachawdwr- 
iaeth eneidiau ydyw, i ddynodi ei hardderchawg- 
rwydd, gwerthfawrogrwydd, a'i rhagoriaeth, ac 
ì'w gwahaniaethu oddiwrth bob gwaredigaeth 
dymhorol. Iachawdwriaeth gyffredinol ydyw, 
am fod ar bawb ei hangen, ei bod. yn taro pawb, 
bod galwad ar bawb i'w derbyn a'i defnyddio, a 
bod gan ei boll ddeiliaid hawl gyfartal ynddi, y 
naill fel y llall. Iachawdwriaeth drazywyddol 
ydyw, am na bydd terfyn ar ei dyogelwch a'r 
dedwyddwch y mae yn roddi. 

Gelwir Duw, Crist, ar efengyl yn fynych, 
trwy drawsenwad, yn iachawdwriaeth yn yr ys. 


IAI 


503 


IAI 


grythyrau santaidd. Edr. Ps. xxvii. 1; Luc ii. 
30—32; xix. 9, 10; Heb. ii. 3, 4. 

Dir sylwi, fod y gair yn cael ei silladu a'i ys- 
grifenu gon ieithwyr medrus a chyfarwydd, 
weithiau yn iachawdwriaeth, a pbrydiau eraill 
yn iechydwriaeth. Pa ddull sydd oreu, ni pher- 
thyn i ni benderfynu; barned pob un drosto ei 
hun. Edr. Cadwedigaeth, Gwaredigaeth. 

IAGUAID, Iogeyaid, neu Yogeyaid, meu- 
dwyaid Indiaidd, neu ymgyflwynwyr Hindw- 
aidd, y rhai a ddirboenent eu hunain er caffael 
heddwch a ffafr eu duwiau, ac enill iddynt eu 
hunain ddedwyddwch mewn cyflwr dawedadwy. 
I'r dybenion hyn bwriant eu hunain ar bigau 
llymion wedi eu gosod mewn sachau gwellt; 
cerddant ar dân, pigant eu hunain â phinau, tyll- 
ant eu tafodau, a gyrant fachau trwy eu cefnau 
a'u hochrau, wrth y rhai y crogant eu hunain 
wrth goedydd, gan ymdaflu neu chwareu yn ol 
ac yn mlaen, dros haner awr neu ychwaneg ar y 
pryd. Iogey, neu Yogey, mal y mae yn cael 
ei ddarlunio yn y Mahabarat, “yw yr hwn a 
gadwo ddamweiniau allanol o'i feddwl, a'i olygon 

n sefydlog rhwng ei aelau mewn myfyrdod; yr 
sy ollwng ei anadl trwy ei ffroenau mewn modd 
cyson a chyfartal, gan gadw ei ben, ei war, a'i 
gorff, yn ddigyffro, a'i lygaid yn sefydlog ar flaen 
eì drwyn, heb edrych oddiamgylch ar ddim arall, 
&c. Efe yw yr Yogey, a fydd byth yn dded- 
wydd.” — Sketches relative to the Hindoos ; Buch- 
anan's Researches. 

IAH, m, yr Awn sydd; un o enwau priodol 
Duw, yn arwyddo bod yn hanfodi o hono ei hun, 
ac yn feddianol ar anfeidrol berffeithrwydd. Y 
mae weithiau wedi ei adael heb ei gyfieithu; 
a phrydiau eraill wedi ei gyfieithu yn Ar- 
glwydd. Y mae weithiau yn y Beibl Heb- 
raeg yn gysylltiedig & Jehofa; ac wedi ei gyf- 
ieithu “ Arglwydd Dduw;” megys, “Yn yr 
Arglwydd Dduw (Jah Jehofa) y mae cadernid 
tragywyddol,” Esa. xxvi. 4. Edr. Ymddiried 
yn yr Arglwydd. 

IAINASAID, uno dair hen blaid baganaidd 
India, yr hon yn bresenol nid yw yn lluosog. 
Canoliaid rhwng y Braminiaid a'r Buddhiaid yw 
Iainasiaid. Credant fod Duw, ond haerant nad 
ellir ei adnabod eithr yn unig gan y cyfryw a 
lyneir i fyny yn ei hanfod ; herwydd hyny bod 
yr hwn sydd yn adnabod Duw yn colli ei hun- 
aniaeth; ac o ganlyniad, mai rhyfyg yw i fod 
dynol ffugio ei adnabod, gan (meddant hwy) y 
byddai i'w hunaniaeth derfynu ar yr eiliad cynt- 
ai o'i ddarganfodiad o hono. Adroddir enghraifft 
o wallgofrwydd hynodol un o'r Iainasiaid, yn y 
Coflyfr Cenadol am 1820, tudal. 296; sef gwaith 
un yn newynu ei hun i farwolaeth, er mwyn 
seintio ei hun. Yn flaenaf ymprydiodd dros dri 
deg o ddyddiau; ynacymerodd ychydig luniaeth 
dros bedwar diwrnod ; yna penderfynodd beidio 
ymborthi mwyach ; ac wedi iddo ymprydio dros 
dri deg dau o ddyddiau yn ychwaneg, bu farw, 
a chafodd ei gladdu mewn rhwysg mawr. 

IAITH, (aith,) llafarai, neu lafarwedd rheol- 
aidd a threfnus, mewn ymarferiad gan unrhyw 
genedl arbenig. 

Egwyddorion cyntefig pob iaith, medd Buffier, 
a gynhwysant, yn 1. Ymadroddion yn dynodi y 
testun, neu y gwrthrych y sonir am dano; me- 


athrylith pob cenedl â'r iaith a siaradant. 


gys tân, dwfr, rhew, eira, &c. 2. Yrhyn a sicr- 
heir yn mherthynas iddo., 3. Yr amgylchiadau 
perthynol i'r naill a'r llall o'r pethau hyn. Ond 
gan fod i bob iaith eî dulliau priodol o ddynodi 
y cyfryw bethau, nid yw iaith idd ei hystyried 
amgen cynulliad o ymadroddion, wedi eu sefydlu 
trwy ddamwain neu ddygwyddiad yn mhlith un- 
rhyw genedl arbenig. Herwydd hyn yr ydym 
yn cael mai defod acarfer yw rheolau iaith; a bod 
y rhai hyn yn cadw eu llywodraeth yn annibynol 
ar reswm, nac unrhyw achos arall; ac nad oes 
dim a wnelo rheswm ag iaith, amgen idd ei my- 
fyrio a'i dysgu fel y mae. Oddiyma y tardda 
ieithadur, cynllun teg o ba un sydd yn rhag- 
dybied iaith wedi ei sefydlu eisoes trwy arferiad, 
a'r hwn heb ffugio cyfnewid na diwygio dim 
arni, sydd yn ein cynhysgaeddu ag adfyfyrdodau 
a elwir rheolau, yn cynwys y gwahanol ddulliau, 
o ymadroddi perthynol i'r cyfryw lafarai. 

I ddamwain gan hyny yr ydym yn ddyledwyr 
am arferiad, ac arferiad sydd yn cyfansoddi 
rheolau a mesurau iaith. _ Arferiad yn wir, sydd 
i raddau yn amheus, a gellir ei dosbarthu i dda 
a drwg; yr unîg wahaniaeth rhwng y ddwy yw, 
bod y flaenaf wedi ei sefydlu ar well awdurdod 
na'r olaf; ac nid yw gwahaniaeth yr awdurdod 
gyda golwg ar ieithoedd meirw ddim amgen 
ysgrifeniadau yr awdwyr goreu yn yr ieithoedd 
hyny ; a'r rhai a gyfrifir oreu yw y rhai a ysgrif- 
enasant yn yr amser ag yr oedd y wladwriaeth. 
berthynol i ryw iaith arbenig, yn fwyaf blodeuog. 
Felly yr awdwyr Lladinaidd goreu yw y rhai a 
ysgrifenasant o gylch yr oes Augustaidd, ac yn 
fwyaf cydffurfiol a'r dull o ymadroddi ffynedig 
yn yr oes hono; am mai dyma y pryd yr oedd y 
llywodraeth Rufeinig yn ei gogoniant uwchaf. 
Gyda golwg ar ieithoedd byw, yr arfer oreu yw 
yr hon sydd yn ffynu yn mhlith y gwyr mwyaf 
enwog mewn urddas a dysg, a'r rhai mwyaf an- 
rhydeddus fel ysgrifenwyr. 

Ymddengysfod tebygolrwydd gwastadol rhwng 
Fel 
hyn yr oedd gan y Groegiaid, pobl foesgar, ond 
trythyll, iaith hollol gydunol a'u hunain, sef un 
lawn o dynerwch a melusder. Y Rhufeiniaid, y 
rhai a ymddangosent yn unig megys wedi eu 
geni i deyrnasu, oeddynt yn meddu iaith ar- 
dderchog, nerthol, ac arwraidd; a'u hiliogaeth, 
yr Ítaliaid, ydynt wedi suddo i feddaldod ac 
annewrder, yr hyn sydd yn hawdd ei ganfod, yn 
gystal oddiwrth eu hiaith a'u dulliau. Iaith yr 
Ysbaeniaid sydd lawn o'r uchder hwnw am yr 
hwn y mae y genedl hono mor hynod, Y Ffranc- 
od, y rhaì ydynt lawn o fywiogrwydd, sydd ag 
iaith o rediad cyflym a bywiog. Y Brytaniaid, 
yrhai ydynt yn naturiol drwsgl, meddylgar, a 
dystaw, sydd ag iaith hynod o fer, gryno, a 
synhwyrlawn. 

Ieithoedd a ddosbarthir, nid yn unig ì farw 
a byw, ond hefyd i wreiddiol a_tharddedig. 
Ieithoedd gwreiddiol yw yr ieithoedd cyntefig, 
neu y mam-ieifhoedd; a'r ieithoedd tarddedig 
yw y rhai a darddasant o honynt. Yn mhlith y 
blaenaf yr ydys yn cyfrif yr Hebraeg, a'r Arab- 
aeg yn y dwyrain; a'r iaith Deutonaidd a'r 
Selavonaidd yn y gorllewin. Haera I)u Jon, 
mai y Gothaeg yw mam-iaith yr ieithoedd Teu- 
fonaidd, hyny yw, y rhai a siaradir yn y gog- 


NF 
Nit 


IAM 


ÔD 


IAN 


ledd; a rhai a chwanegant, mai y Fiscayaeg, 
neu y Bas Brytwn, yw mâm-iaith y Cetal, neu 
y Gauliaid. Yn mhlith yr ieithoedd tarddedig, 
gêllir enwi y Lladin, y Ffrangaeg, y Seis- 
neg, &c. 

Dyn yn unìg, hyd y gwyddom ni, sydd yn 
alluog o iaith, ac yn feddianol arni, Pa fodd y 
daeth i fod yn feddïanol arni ar y cyntaf, pa un 
aì trwy weithrediad naturiol ei athrylith ei hun, 
neu trwy ddatguddiad uniongyrchol oddiwrth 
Dduw, sydd anhawdd ei benderfynu. Llawer 
a ifdywedwyd gan ddysgedigion o bob tu i'r 
ddadl; ond y dyb fwyaf ffynadwy a chytunol ag 
ansawdd yr hanes Fosenaidd am greadigaeth 
Gyn yw yr olaf. Cafodd dyn ei greu yn ei gyf- 
lawn faintioli; ac y mae yr hanesydd santaidd 
yn ei ddarlunio megys yn uniongyrchol alluog i 
ddal cyfrinach a'i Greawdwr, &c., ac hefyd i 
enwi y gwahanol greaduriaid a ddygwyd ato i'r 
perwyl hwnw; yr hyn sydd yn gwneuthur yn 
debygol o leiaf iddo gael ei gynhysgaeddu, ar ei 
ffurfiad cyntaf, â llafarai rheolaidd, neu fedri 
ddatgan ei syniadau ìi eraill, mewn modd rhwydd, 
rheolaidd, a dealladwy. Pa fodd bynag, y mae 
iaith yn un o'r bendithion ardderchocaf a gwerth- 
fawrocaf sydd yn meddiant dynolryw.  Hebddi 
buasent yn analluog o fwyniant cymdeithasol, 
dan anfanteision anorfod i gynyddu mewn gwy- 


: bodaethau, ac i ffurfio a meithrin celfyddydau; 


a mwy na'r cyfan, ìi ddwyn yn mlaen ac i ymar- 
fer ag addoliad cymdeithasol yn ei amrywiol 
ganghenau. 'Trwyddi y maent yn gallu cyfeill- 
achu a gohebu, cyrhaeddyd gwybodaeth, a chyf- 
ranu addysg o bob natur a rhyw, mewn modd 
hylaw a rhwydd y maill i'r llall. Y tafod yw 
gogoniant dyn, aciaith yw gogoniant y tafod. 
Ond trueni meddwl fod caffaeliadau mor werth- 
fawr yn cael eu camddefnyddio mor fawr gan eu 
meddianwyr. Cofiwn yn wastadol ein bod yn 
gyfrifol i Dduw am ein geiriau; ac y buasai yn 
well i ni fod hebddynt na'u cael, os eu camddef- 
nyddio a wnawn. Bydded ein geiriau gan hyny 
yn anaml, a phob amser yn rasol, ac yn peri gras 
i'r gwrandawyr. 

Pa un oedd yr iaith gyntefig, apha un a ydyw 
yn hanfodi yn bresenol, nis gwyddom. Tybia 
rhaì mai yr Hebraeg ydoedd; eraill mai y Cal- 
daeg; eraill mai yr Arabaeg; eraill mai yr 
Ellmynaeg; eraill mai y Chinaeg; a rhai mai 
y Gymraeg. Ond nid yw y cwbl a ellir ei 
ddywedyd am hyn ond dychymyg ofer a gwag 
ar y goreu. Yn hytrach na meithrin dadl an- 
orphen, gwell fyddai i bob un ymdrechu per- 
ffeithio ei hun, yn eiiaith gynhenid, a dysgu 
cymaint o ieithoedd eraill ag a fyddo yn ang- 
enrheidiol a buddiol iddo, er cyrhaeddyd gwy- 
bodaeth a chyfranu addysg. Edrych Middleton 
and Robinson's Mictionaries. 

IAMMABOSIAID, neu IAMMABUGIAID, 
(milwyr y mynyddoedd, mynachod Iapanaidd, yn 
trigo mewn creigiau ac anialwch, lle yr ymrodd- 
ant i fyfyrio dewiniaeth, gan fyw ar elusen, Sin- 
tosiaid oeddynt ar y cyntaf; ond y maent yn 
bresenol wedi cymysgu yr holl ofergoelion a'r 
defodau paganaidd cyffredin â'r gyfundraeth 
hono. Y maent yn ymarferyd meddyginiaeth, 
ac yn ysgrifenu eu cyfarwyddiadau mewn lly- 
fhyrenau dewinol. 


Wedi i'r rhai hyn gael eu cyflwyno i eilun, y 
maent yn cael eu troi yn belenau papur, (paper- 
pills,) a'u cymeryd mewn dwfr rhyw ffynon neu 
afon ragnodedig. | 

IANSENIAID, plaid o Babyddion yn Ffrainc, 
a ffurfiwyd yn y flwyddyn 1640, yn cofleidio 
tybiau Iansenïus, esgob Yepres, allan o ysgrifen- 
iadau yr hwn y dywedir fod y gosodiadau dilynol 
wedi eu tynu:—l, Bod gorchymynion dwyfol 
y rhai y mae dynion da, er chwenych, yn hollol 
analluog i'w cyflawni; ac na ddarfu i Dduw eu 
cynhysgaeddu a'r mesur hwnw o ras ag sydd yn 
hanfodol angenrheidiol i'w gwneuthur yn alluog 
o'r cyfryw ufydd dod. 2. Nad all un dyn, yn 
nghyfìwr llygredig natur, wrthwynebu dylanwad 
dwyfol ras, pan yn gweithredu ar y meddwl. 3. 
Nad yw yn angenrheidiol fod gweithredoedd da 
yn rhydd oddiwrth angenrheidrwydd, er eu 
gwneuthur yn rhinweddol; eithr eu bod yn 
rhydd oddiwrth drais a gorfodaeth. 4. Bod yr 
Haner-Pelagiaid yn cyfeiliorni yn fawr wrth 
haeru fod ewyllys dyn wedi ei gynhyszaeddu â 
gallu i dderbyn na gwrthod cynhorthwy>n a dy- 
Janwadau gras ataliol. 5. Bod pwy bynag a 
haeroi Grist, trwy ei ddyoddefiadau a'i farwol- 
aeth, wneuthur iawn dros bechodau holl ddyn- 
olryw, yn Haner-Pelagiaid. Cyhoeddwyd y go- 
sodiadau hyn gan y Pab Innocent X. yn gyfeil- 
iornus; y pedwar blaenaf yn gamsyniol, a'r olaf 
yn rhyfygus a chableddus; ond gwnaeth hyny 
heb ddywedyd mai tybiau Iansenius oeddynt; az 
yn wir heb gymaint a chrybwyll ei enw; yr hyn 
nid oedd yn rhyngu bodd i'w wrthwynebwyr, 
nac yn effeithiol i'w ddystewi yntau. Ond y 
Pab nesaf, (Alexander VII.,) a fu yn fwy neill- 
duol; oblegyd penderfynodd mai athrawiaeth 
Iansenius oeddynt, ac iddynt beri terfysg nid 
bychan yn yr eglwys Gaulaidd, 

Gwahaniaethid y blaid hon hefyd oddiwrth 
lawer o'r Pabyddion, trwy eu gwaith yn haeru y 
dylasai yr ysgrythyrau santaidd a'r gwasanaeth 
cyhoeddus gael eu rhoddi i'r bobl yn eu hiaith 
gynhenid; ac nad yw gwir grefydd yn gynhwys- 
edig mewn cyflawniadau allanol eithr hefyd mewn 
santeiddrwydd mewnol, a chariad dwyfol. 

Yn mherthynas i Iansenius, rhaid cyfaddef 
ei fod yn fwy ymdrechgar i chwilio am y gwir- 
ionedd, nag oedd i'w gyhoeddi gyda gwrolder, 
Dywedir iddo ddarllen holl waith Augustin 
ddeng waith drosto, a rhyw ranau o hono dri deg 
o weithiau. Gwnaeth lawer o ddyfyniadau o'r 
gwaith hwn, y rhai a gasglodd yn nghyd yn y 
ìÌlyfr a gyfenwodd .4ugustinus; ond nid oedd 
ganddo ddigon o wroldeb i'w gyhoeddi; eithr 
cafodd ei gyhoeddi ar ol ei farwolaeth; ac allan 
o hono y dywedir i'r Iesuaid (Jesuisfs) wneuthur 
y dyfyniadau uchod; ond nid mewn modd teg, 
Yr oedd Iansenius ei hun yn ddiameu yn Gal- 
finiad, er nad oedd yn ddigon gwrol i addef 
hyny. 

Gellir cyfenwi Ianseniaid Port Royal yn blaid 
efengylaidd o'r eglwys Babaidd. Yn eu plith yr 
oedd yr enwog Dad Cwesnel, Pierre Niocoll, 
Pascal, De Saey, Duguet, ac Arnauld; yr hwn 
y mae Boileau yn eì gyfenwi ““ Y dysgedicaf o'r 
holl farwolion a fu erioed ar y ddaear.” Cysegr- 
asant eu holl alluoedd cryfion i wasanaeth y 
groes, a dyoddefasant eu hysbeilio o'r cwbl 


IAU 


504 


IAW 


oedd ganddynt, herwydd eu hymlyniad wrth brif 
erthygl y diwygiad, cyfiawnhad trwy ffydd. Eu 
gelynion anghymodlon, y Iesuaid, ni orphwysas- 
ant nes iddynt lwyddo gyda Lewis XIV., i ddi- 
nystrio Mynachlog Port Royal, a deol ei chyfan- 
eddwyr. Ŵr 

Dir cyfaddef nad oedd yr holl Ianseniaid fel y 
rhai uchod; ac nad oeddynt hwythau yn hollol 
rydd oddiwrth benboethder a_choel grefydd. 


Rhai o honynt a ffugiasant wneuthur gwyrthiau, | 


yr hyn a fawr niweidiodd eu hachos. 

IAPANIAETH, crefydd trigolion paganaidd 
Iapan, yr hon a ddosbarthir i dair 0 wahanol 
ffurfiau; sef yn 1. Y Sinto, neu hen eilunaddol- 
iaeth yr ynyswyr. 2. Y Budso, neu yr eilun- 
addoliaeth a drosglwyddwyd i'w mysg o China. 
3. Crefydd eu hathronyddion. Edr. Budso. 

IASIDEAID, llwyth crwydrol a ffyrnigaidd, yn 
mynychu y Mynyddoedd Gordiaidd, a'r diffaeth- 
wch Curdistaidd, yn Persia. Y mae eu hoffeir- 
iaid a'u llywodraethwyr mewn dillad duon, a'r 
Jleill mewn rhai gwynion. Cymysgfa o weddill- 
ion Cristionogaeth ac ofergoelion paganaidd yw 
eu crefydd. 
nad yn addoli yr ysbryd drwg, yr hwn a gyfenw- 
ant Carubin neu Cherubin, ac a ystyriant fel prif 
weinidog y Goruchaf; a'r hwn yn yr iaith Bers- 
aidd a gyfenwir Iazid, neu Iezdau ; ac oddiwrth 
yr hwn tebygol y cyfenwir y blaid. 

IAU, Heb. m, Iah. Gr. Zevc; y bumed blan- 


ed sawd heulaidd, ac un o brif dduwiau | 
A HD v | dywed Bede fod y fath wynt nerthol yn dygwydd 


y cenhedloedd eilunaddolgar, i anrhydedd yr 


hwn y mae ein henafiaid, wedi cysegru y pumed | 


dydd o'r wythnos, sef dydd Iau, neu Iou. 
Cyfeillion, gyda chysondeb â'u cymeriad Crist- 
ionogol, a ymwrthodent â'r enw paganaidd, 
gan alw y dydd dan sylw y pumed yn lle dydd 
Iau. 

IAU, yn briodol a ddynoda offeryn tra adna- 
byddus, yr hwn a roddir am yddfau ychain i'w 
eyplysu yn ngbyd—eu cydio â'u gwaith—eu 
cadw mewn frefn—a'u cynhorthwyoi dynu; yn 


allegawl arwydda gystudd, caethiwed, a rhwym- | 


au cyfamodol; yn neillduol rhwymau proffes a 
chrefydd, Galar. i. l4; iii. 27; Esa. ix. 4, 10, 
mn i. 5 Math. x1, 29; 905 2,C0r: vi, 
14. “Cymeryd iau Crist arnom,” gan hyny, 


hono; ac ufyddhau iddo a'i wasanaethu. Y mae 
bod iau gwr ar ychain yn arwyddo mai efe yw 
eu perchen. Peth amlwg, nas gellir ei guddio 
yw iau; a dyben/7ei dodiad ar yddfau yr ychain 


mae rhwymau proffes yn uno dynion â'u gilydd 
—yn eu cydio â gwasanaeth crefydd—yn fuddiol 
i'w cadw mewn trefn gyda chrefydd ; ac yn gyn- 
horthwy mawr iddynt fyw yn grefyddol. 


IAU CABLYD, y dydd Iau o flaen Gwener y | 


Croglith ; yr hwn a gyfenwir felly, ysgatfydd, 
oddiwrth y Llith apwyntiedig i'w ddarllen ar y 
diwrnod hwnw, yn eglwys Rhufain, ac eglwys 
Wladol Lloegr; sef Luc 23. ad ulf. Gelwir ef 


yn Saesonaeg Maundy-Thursday, neu Maudy- | 


Thursday, ( Dies Mandates, oddiwrth y gorchym- 


yn i weini Swper yr Arglwydd cr cof am ei farw- | 


olaeth, a roddwyd gan Grist y dydd cyn ci grocs- 
hoelio, i'w ddysgyblion, 


Y maent yn talu parch goruchel, os | 


IAU Y DYRCHAFAEL, gwyl apwyntiedi 
i'w chadw yn eglwys Rhufain, ac eglwys Wlado 
Lloegr, ddeg niwrnod cyn y Sulgwyn, er cof am 
ddyrchafiad Cristi'r nef. Arferid, medd Hos- 
pinian, mewn rhai manau ar y diwrnod hwnw i 
dynu delw Cristinen yr eglwys, yn ddarlun- 
iad o'i esgyniad i'r nef; ac yna i fwrw delw 
Satan ilawr yn dân llosgedig, yn arwydd o'i 
syrthiad yntau ilawr fel mellten o'r nef. Yn 
eglwys Rhufain rhoddir canwyll y Pasc allan, 
i arwyddo i Grist ar y dydd hwnw adael y 
ddaear a myned i'r nef. Addurnir yr allor 
hefyd a blodau, delwau, a chreiriau; a'r offeir- 
iad gweinyddol yn nghyd â'i gynhorthwyau 
ydynt wedi eu gwisgo mewn addurniadau gwyn- 
ion. Y fendith a gyhoeddir y diwrnod hwnw 
sydd un o'r tair prif fendithion; ac arno gynt 
yr arferai ei santeiddrwydd y Pab esgymuno 
hereticiaid er, yn bresenol, fod y ddefod fendith- 
iol hono yn cael ei chyflawni ganddo ar ryw wyl 
santaidd arall. Adeiladwyd eglwys y dyrchafiad 


| gan yr Ymerodres Helen, ar y man y dywedir ìi 


Grist adael ôl ei droed wrth esgyn; a dywedir 
i'r gweithwyr fethu a llawr-lorio y fan arbenig 
hon, fel rhanau eraill o'r eglwys, am fod y llech- 
au yn ymadael mor gynted-y gosodid hwynt i 
lawr; ac hefyd iddynt adael y tô yn agored ar 
gyfer yr un lle herwydd yr un rheswm. Yn yr 
wythfed ganrif goleuid cynifer o ganhwyllau yn 
yr eglwys hon ar yr wyl tan sylw, fel y gallasid 
dychymygu wrth edrych arni ei bod oll yn dân; a 


yno ar y pryd hwnw, yn union ar ol darlleniad 
gweddiau yr offeren, hyd nes bod pawb o'i mewn 
yncaeleutafluilawr! Y fath chwedlau gweigion 
a ddywedid ac a gredid yn ddilys gynt gan bobl 
hygoelus yn nghylch y gwyliau, y pethau, a'r lle- 
oedd santaidd !! “ Cadw yr oeddynt ddiwrnodau, 
a misoedd, ac amseroedd, a blynyddoedd; gan 
ymroi i ordeiniadau, yn ol gorchymynion ac 
athrawiaethau dynion—yr hyn bethau sydd gan- 
ddynt rith doethineb mewn ewyllys-grefydd a 
gostyngeiddrwydd.” 

IAWN, yn briodol a arwydda yr hyn sydd 


| addas a chymwys, mewn cyferbyniad i'r hyn 
| sydd anaddas, neu allan o le, 2 Bren. vii. 9, 
| Mewn ystyr gymhariaethol a sathredig y mae yn 
yw ymrwymo trwy gyfamod i fod yn eiddo iddo; | 
gwnenthur arddeliad cyhoeddus a digywilydd o | 


arwyddo naill ai y tâl, neu y boddlonrwydd, a 
roddir gan y naill berson i'r llall am ryw niwaid 
neu golled a achoswyd; neu ynte y ddirwy a 
osodir gan y llywodraeth wladol ar y troseddwyr, 


| yn lle cosbi; er mwyn amddiffyn anrhydedd y 
| gyfraith a dyogelu ufydd-dod iddi yn ngwyneb 


yw eu cydio â'r gwaith, a'u rhwymo i weithio. Y | 


eu harbediad, Ex. xxi. 20—836; Diar. xiii. 8; 
Ex. xxxv. 31, 32. Gelwir y blaenaf o'r rhai hyn 
yn iawn adferiadol, neu at-daledigol; a'r olaf yn 
iawn llywodraethol, meu wladwriaethol. Iawn 
rhwng gwra gwr yn cael eì roddi gan berson 
anghyoedd, i berson anghyoedd, yw y blaenaf, 
Luc xviii. 8; Philem. 18, 19; ond iawn cy- 
hoeddus am drosedd cyhoeddus, yn cael ei ofyn 
a'i dderbyn gan y llywodraethwr, tan gymeriad 
cyhoeddus, yw yr olaf. 

Heblaw y rhaì hyn nid oes arwyddocâd aw- 
durdodedig, ysgrythyrol, nac awdurol, i'r gair 
lawn; ac o ganlyniad nid oes gan y rhai a'i cym- 


| hwysant at dâÌ masnachol unrhyw awdurdod 


dros hyny, amgen eu mympwy eu hunain, Nid 
ympwy 


IAW 


505 


IAW 


yw iawn masnachol yn hanfodi ar lechres ieith- 
adurol. Nid yw amgen dihanfodedd hollol; neu 
greadur ymenydd a ffrwyth dychymyg disail. 

IAWN YR EFENGYL, yw cyfrwng neu syl- 
faen gweinyddiad trugareddau i bechaduriaid 
euog, mewn modd cyson âg anrhydedd y gyf- 
raith frenhinol, a gogoniant Duw, fel llywodr- 
aethwr moesol y bydysawd. 

Yr Arglwydd Iesu Grist mewn cysylltiad â'r 
hyn oll a wnaeth ac a ddyoddefodd drosom fel 
Cyfryngwr yn unig yw iawn yr efengyl, Rhuf. 
iil. 25;.1 Ioan ii. 2; iv. 10. Nid yr hyn a 
wnaeth ac a ddyoddefodd mewn ysgariaeth oddi- 
wrth ei berson, na'i berson mewn ysgariaeth 
oddiwrth yr hyn a wnaeth ac a ddyoddefodd yw 
yriawn; ond y ddau mewn cysylltiad â'u gilydd. 
Yr oedd yr hyn oll a wnaeth ac a. ddyoddefodd 
yn angenrheidiol er gwneuthur iawn; ac urddas- 
rwydd ei berson, gwirfoddolrwydd a pherffeith- 
rwydd ei ufydd-dod, yn nghyd a dewisiad y Tad 
o hono, yn angenrheidiol er rhinweddoli ei ufydd- 
dod a'i ddyoddefainti ateb y cyfryw ddyben; 
ond nid oedd yr un o honynt arei ben ei hun, 
neu mewn ysgariaeth oddiwrth y llall, yn alluog 
ofod yn iawn. 

Dengys hyn yr anaddasrwydd o alw marwol- 
aeth Crist, neu yr hyn oll a wnaeth ac a ddyodd- 
efodd, yn iawn ; Crist, mewn cysylltiad â'r hyn oll 
wnaeth ac a ddyoddefodd, yw yr iawn; ac nid yr 
hyn oll a wnaeth ac a ddyoddefodd mewn ysgar- 
iaeth oddiwrth ei berson. “ Hwn a osododd Duw 
yniawn.” “'Efe yw yriawn dros ein pechodauni ; 
ac nid dros yr eiddom ni yn unig, eithr dros 
bechodau yr holl fyd.” 

Y mae hyn hefyd yn dangos y mawr anmhri- 
odoldeb o gyfyngu iawn yr efengyl at rifedi 
y personau a gedwir, a'r beiau a faddeuir; fel 
pe na byddai ond cymaint a chymaint dros, ac 
am gymaint a chymaint, yn ol rheolau cyfartal- 
wch rhif a mesur. Gosod terfyn i'r hyn ynddo 
ei hun sydd anfeidrol ac annherfynol yw hyn. Y 
mae terfynau i gylioeddiad a chymhwysiad rhin- 
weddau iawn yr efengyl ; ond nid oes un terfyn i'r 
iawn ei hun. Gwerth, urddas, a theilyngdod an- 
feidrol ydyw. _ Crist mewn cysylltiad â'r hyn oll 
a wnaeth ac a ddyoddefodd, ac nid yrhyn oll a 
wnaeth ac a ddyoddefodd ar ei ben ei hun, neu 
mewn ysgariaeth oddiwrth ei berson ydyw. Pe yr 
hyn oll a wnaeth ac ddyoddefodd ar ei ben ei hun, 
neu mewn ysgariaeth oddiwrth ei berson, fuasai 
yr iawn, buasai yn derfynol; oblegyd am ddim 
a ymddengys i'r gwrthwyneb, gallasai wneuthur 
a dyoddef mwy. Ond gan mai eì berson mewn 
cysylltiad â'r hyn olla wnaeth ac a ddyoddef- 
odd yw yr iawn, y mae yr iawn o angenrheid- 
rwydd yn annherfynol; oblegyd y mae yn eglur 
fod rhinwedd a gwerth ei ufydd-dod a'i ddyodd- 
aint yn ymddibynu, nid ar rif a mesur, eithr ar 
urddas a gwerth ei berson, yr hwn sydd yn an- 
feidrol. Rhaid gwrthod gan hyny y golygiad o 
rif a mesur, yn ei berthynas â'r iawn hwn, neu 
ynte wadu ar unwaith ei werth a'i deilyngdod 
anfeidrol. Os cymaint a chymaint dros gymaint 
a chymaint ydyw, yna rhaid ei fod yn derfynol; 
os yw yn derfynol, yna rhaid nad yw yn anfeid- 
rol; ac os nad yw yn anfeidrol, yna rhai mai nid 

wir Dduw ydyw, 

Ieblaw hyny y mae y golygiad o dâl masnach- 


ol yn ei berthynas â Christ fel iawn, yn hollol 
anghyson â rhadlonrwydd maddeuant; oblegyd 
hawl a rhwymau ydynt effeithiau angenhrheidiol 
y cyfryw dâl bob amser; ond gras, rhad ras— 
trugaredd, rhad drugaredd—rhoddion, rhad rodd- 
ion, ydynt effeithiau iawn yr efengyl. 

Os gwrthddadleuir, gan ddywedyd bod pechod 
yn cael ei alw yn ddyled ; a bod hyny yn cyfiawn- 
hau y golygiad o dâl cyfartal am yr iawn? Ateb- 
ir mai dyled a faddeuir â'r rhai olla gedwir yw 
pechod; yr hyn gyda llaw sydd yn llwyr ddi- 
nystrio y golygiad o dâl cyfartal am yr ìawn, 
Math. yi. 125 Rhuf. iii, 29; 20; Eph.'i, /s. Y 
mae gofyn maddeuant, a son am dalu y ddyled, 
yn ymddangos yn anghyson â'u gilydd. Rhaid 
gwrthod un o'r golygiadau; oblegyd ni chydsaf- 
ant mewn un modd â'u gilydd. 

Os dywedir yn mhellach, bod yr iawn yn cael 
ei alw gwerth, pridwerth, trwy yr hwn y dywedir 
ein prynu nì, a bod hyny y golygiad tan sylw am 
yr iawn? Atebir mai maddeuaut rhad yw y 
brynedigaeth trwy waed Crist, Eph. i. 7. Pryn- 
edigaeth o'r un natur a phrynedigaeth Israel o'r 
Aipht ydyw ; fel y gwelir yn amlwg wrth gy- 
mharu Ps. lxxiv. 2, â Heb. ix. 12. 

Yn mherthynas i ansawdd arbenig yr iawn 
hwn, gellir sylwi mai iawn dirprwyol ydyw. Dir- 
prwy yw un yn sefyll ac yn gweithredu dros 
arall neu eraill. Y cyfryw yw Crist fel iawn. 
Y mae yr ystyriaeth o'i ddiniweidrwydd yn profi 
nad oedd efe yn dyoddef drosto ei hun ; yr ystyr- 
iaeth o'i hollalluawgrwydd yn profi nad oedd yn 
dyoddef o orfod ; a'r ystyriaeth fod eraill yn cael 
eu buddioli trwy ei ddyoddefiadau yn dangos 
mai er mwyn a thros eraill y dyoddefodd. Heb- 
law hyny y mae y geiriau “tros yr anghyfiawn” 
—“'dros lawer”—''“dros bawb”—“dros bob 
dyn”—“'dros y defaid” —““dros yr eglwys,” a 
gysylltir â'i ddyoddefiadau yn Ngair Duw, yn 
profi yr un peth yn ddigon eglur, l Pedriii. 18; 
Math. xx. 28; 2 Cor. v. 15; Heb ii. 9; Ioan x. 
11,16; Eph. v. 25, 26. Y mae pawb yn derbyn 
pob da a fwynhant trwyddo; ac nid oes un 
rhwystr ar ffordd neb ar dir gobaith, ond sydd 
ynddo ei hun,i gael y daioni mwyaf a phenaf 
trwyddo; fel y mae galwadau yr efengyl a byg- 
ythion Duw yn eglur ddangos. Meddylir mai 
dyma pabam y dywedir “iddo farw dros bawb ” 
— “rhoddi ei hun yn bridwerth dros bawb "—a 
““ phrofi marwolaeth dros bob dyn,” 2 Cor. v. 15 ; 
1Tim.ii. 6; Heb.ii. 9, Y mae yr etholedigion, 
y defaid, neu yr eglwys, wedi eu hordeinio i'w 
gweithredol a'u heffeithiol gadw trwyddo, Ioan 
vi. 37; x. 27/—29. Dyma paham y dywedir 
«<jddo roddi ei einioes drostynt hwy” yn neill- 
duol. 

Yn mherthynas i ddybenion pwysig gosodiad 
Crist i fod yn iawn, gellir sylwi mai nid tueddu 
na rhwymo Duwi drugarhau oedd y dybenion 
mewn golwg yn y weithred. Nid oedd angen ei 
dueddu; oblegyd y Duw trugarog a graslawn, 
parodi faddeu, a hwyrfrydigi lid ydyw. Nid 
oedd, ac nid oes modd i'w rwymo; oblegyd nis 
gall fod yn ddyledwr i neb oddieithr i'w wirion- 
edd a'i ffyddlondeb ei hun. Mor bell yw gwaith 
Crist yn rhoddi ei hun yn iawn dros bechod oddi- 
wrth fod wedi tueddu Duw i drugarhau, fel mai 
“golud gras,” a “*chyfoeth trugaredd," yr Ar- 


IAW 


506 


IAW 


glwydd, a barodd iddo ei drefnu a'i osod yn 
iawn; ac mor bell yw fod Crist wedi ufydd- 
hau a dyoddef fel iawn, o fod wedi rhwymo y 
Goruchafi drugarhau wrth neb, fel y mae efe 
yn awr, yr un modd a chynt, yn beiddio dywed- 
yd, “Mi a drugarhaf wrth yr hwn y trugarha- 
wyf; ac a dosturiaf wrth yr hwn y tostur- 
iwyf.” Ewyllys, bwriadau, cyfamod, add- 
ewidion, a llw Duw, yw sicrwydd. gweith- 
redol-weinyddiad trugaredd ac iachawdwriaeth 
i ddynion; ac nid un rhwymau dyled sydd 
arno i neb, mewn canlyniad i waith Crist yn 
rhoddi ei hun drostynt. Mewn cysylltiad â'r 
pethau hyn, (ym unig fel cyfrwng,) y gellir dy- 
wedyd fod ufydd dod a dyoddefaint Crist, fel 
iawn, yn sicrwydd cadwedigaeth neb. Ond yn 
bendant—dybenion gogoneddus gosodiad Crist 
yn iawn ydynt, yn 

1. Bod yn gyfrwng gweinyddiad ffafrau a thru- 
gareddau i ddynion pechadurus; ac ym sylfaen 
holl, weithrediadau grasol a daionus Duw tuag 
atynt, mewn amser aci dragywyddoldeb, Herwydd 
hyn darlunir pob bendith yn yr Ysgrythyrau 
Santaidd, megys yn drysoredig ynddo ef fel Cyf- 
ryngwr, ac yn dylifo trwyddo fel iawn i ni. “ Yn 
yr hwn y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed ef, 
sef maddeuant pechodau, yn ol cyfoeth ei ras ef.” 
Yr un peth a ellir ei ddywedyd am bob bendith 
arall. Heblaw hyny, ynddo ef y dywedir i 
Dduw garu ac ethol dynion, Rhuf. viii. 39; Eph. 
i. 4; ac ynddo ef y dywedir ei fod yn cymodi y 
byd ag ef ei hun—yn llefaru wrth—yn galw ar— 
yn santeiddio—ac yn cymeradwyo personau dyn- 
ion, 2 Cor. v. 19; Heb.i,1; Phil.iii.14; 1 Oor. 
i.2; Eph.i. 8. Yn gyson a hyn gellir sylwi fod 
y gair Groeg Zfilasmos, a gyfieithir iawn, (1 Ioan 
li. 2; iv. 10,) yn arwyddo cymod neu heddwch ; 
a'r gair J/Tilasterion, yr hwn a_ arferir am gauad 
yr arch, ac a gyfieithir iawn, yn Rhuf. iii, 22, yn 
arwyddo trugareddfa; sef lle i weini trugaredd. 
Ar y drugareddfa y byddai Duw gynt yn gwrando 
cwynion ac yn bendithio Israel. Yn Nghrist, y 
wir drugareddfa, y mae efe eto yn gwrando cwyn- 
ion, ac yn gweini trugareddau i ddynion. Her- 
wydd hyn cymhellir ni “fyned yn hyderus at 
orseddfainc y gras, (at Dduw yn Nghrist, fel y 
derbyniom drugaredd, ac y caffom ras yn gy- 
mhorth cyfamserol.” Nid oedd acni bu ond un 
| drugareddfa yn Israel, ri Solomon wneuthur 
holl ddodrefn y cysegr o'r newydd, eto ni wnaeth 
yn unig ond dwyn yr hen arch, a'r hen. drugar- 
eddfa ag oedd yn amser Moses, gan eu gosod yn 
y cysegr fel yr oeddynt. At hon yr edrychai 
Israel yn gystal a'r dyeithr-ddyn a fyddai o fewn 
eu pyrth, am bob trugaredd, dymhorol ac ysbryd- 
ol, 2 Bren. viii. 33—50. Nid oedd ganddynt 


hwy le arall, ond yr un i droi eu gwynebau ato, , 


am un fendith o un natur; ac nid oes genym 
ninau eto un lle i droi ato am un fendith ond at 
Dduw yn Nghrist, neu yr iawn. Nid oedd Duw 
gynt yn gweini dim ond trugaredd oddiar y dru- 
gareddfa; ac nid yw eto yn gweini dim ond yr un 
peth, yn Nghrist. Nid oedd angen trugareddfa i 
weini ffafrau i'r dieuog, na chosbi yr euog; ac nid 
gweddus oedd iddo weini un drugaredd ond oddi- 
ar y drugareddfa i droseddwyr, Yn yr un modd 
nid gweddus iddo eto weini dim ond cosb i 
bechaduriaid heb iawn. Nid ydynt hwy yn 


| 


haeddu dim arall; ac nid yw y gyfraith, heb 
iawn, yn caniatau dim arall iddynt. Gorchymyn- 
ir i ni ofyn pa beth bynag a_ofynwn gan Dduw, 
yn enw Crist; i ddangos mai thwyddo, ac ar ei 
gyfrif ef, y mae pob peth yn dyfod i ni. Nid oes 
gan Dduw un ffordd i gyfranu rhyw drugaredd- 
au i ddynion euog, a ffordd arall i gyfranu tru- 
gareddau eraill. Yn yr un llwybr y mae pob 
peth da yn dylifo i ni. h ; 

2. Dangos cyfiawnder Duw yn y gweinyddiad o 
drugareddau, a phob rhyw ffafrau, i bechaduriaid, 
Rhuf. iii. 25, 26. 

Y mae yn deilwng o sylw neillduol mai nid 
cyfiawnder noeth (absolute justice) Duw, a olygir 
yma. Ymddwyn tuag at bawb a phob peth yn 
ol yr hyn ydynt mewn gwirionedd yw hwnw. 
Dangos hwn fuasai cosbi pechaduriaid, ac arbed 
Crist; oblegyd hyny fuasai ymddwyn tuag at y 
ddwy blaid yn ol y peth oeddynt mewn gwirion- 
edd. Ond yn groes i hyn y gwnaeth Duw; gan 
mai ei daro a gafodd Crist, a'n harbed yr ydym 
ninau yn gael. Y cyfiawnder mewn golwg yma 
gan hyny yw yr un cyfaddasedig, neu gyhoedd 
—(gualified, or public justice.) Yr egwyddor 
hono a olygir, ag oedd yn rhwymo Duw fel 
gosodwr cyfraith, a llywodraethwr moesol ei 
greaduriaid rhesymol, i ofalu na buasai gwein- 
yddiadau tosturi a thrugaredd tuag at yr euog, 
yn cynwys un anogaeth i anufydd-dod ; nac yn 
gosod un sylfaeni neb o'i ddeiliaid i wrthryfela 
tan obaith dianc rhag y cosbedigaethau bygyth- 
iedig. Gadael pechod heb ei gosbi, neu ei fadd- 
eu heb iawn, fuasai gweithredu ar ddinystr yr 
egwyddor ogoneddus hon. Datod rhwymau 
llywodraeth—dinystrio grym ac effeithiolrwydd 
y gyfraith—rhoddi anogaeth i anufydd-dod —a 
gosod sylfaen i derfysg, annhrefn, a gwrthryfel- 
garwch fuasai gwneyd felly; a gwell, anfeidrol 
well, fuasai i'r troseddwyr i ddyoddef byth, nag 
i hyn gymeryd lle. Gwell fuasai iddynt hwy 
ddyoddef, nag i gyfraith gyfiawn, santaidd, a da, 
y nef i fod yn ddisylw tan draed; i orsedd Ion fod 
mewn anfri; ac fod ìi gymeriad cyhoeddus y Gor- 
uchaf, fel llywydd moesol y greadigaeth resymol, 
i fod tan warth a dirmyg yn ngolwg ei holl ddeil- 
iaid. Mewn gair, gwell fuasai i drugaredd faddeu- 
oì Iehofa, fod yn guddiedig byth, nag i hyn gael 
ei oddef i gymeryd lle. I luddias y cyfryw ddy- 
gwyddiad rhag hanfodi, ac i ddyogelu rhwymau 
llywodraeth, yn ngwyneb gweinyddiadau trugar- 
edd i droseddwyr, gosododd Duw ei unig anedig 
Fab, (person agos ato, anwyl ganddo, o gymeriad 
dihalog, ac o werth ac urddas anfeidrol,) i fod 
yn iawn dros bechod. Boddlonodd y Mab i'r 
gosodiad; ac i'r dyben i gyflawni ei ymrwymiad, 
ymostyngodd yn wirfoddol i ddyoddef yn ei 
berson ei hun, boenau o'r un natur ag a gynhwys- 
ai bygythion y gyfraith yn erbyn y troseddwyr. 
Fel hyn cafodd holl ddybenion llywodraeth foesol 
eu heffeithiol ddyogelu—y gyfraith frenhinol ei 
chadarnhau, a'i sefydlu—cymeriad cyhoeddus 
Duw, fel deddf-roddwr a llywodraethwr ei an- 
rhydeddu—pechod ei gondemnio—a thrugaredd 
ffordd anrhydeddus i ymgeleddu meibion llymion 
y llwch, trwy weini maddeuant a phob rhyw 
ffafrau iddynt. Yn Nghrist, yr iawn, “y mae 
Duw yn gyfiawn, ac yn cyfiawnhau y neb sydd 
o ffydd Iesu.” Yn ngwyneb yr iawn hwn darg- 


IAW 


507 


IAW 


oswyd yn eglur. yn ngwydd y bydysawd, nad 
yw Duw yn gyfaill i bechod; nad oes ynddo ddi- 
gofaint personol, neu anghyoedd (personal, or 
private hatred,) at neb; ei fod yn noddwr diffuant 
a gwresog i'w gyfraith, ac yn anghyfnewidiol 
benderfynol ì'w hanrhydeddu; ac o ganlyniad 
anorfodadwy, nad oes gan y rhyfygus a'r anedif- 
eiriol gymaint a rhith sylfaen gobaith am ddianc 
yn ddigosb. Amlygiad cywir a chyflawn o'r 
pethau hyn yn unig oedd yn angenrheidiol er 
effeithiol ddyogelu gweinyddiadau anrhydeddus 
trugaredd tuag at yr euog. Cafwyd hyn ar 
Galfaria, trwy daro, clwyfo, dryllio, alladd anwyl, 
.ïe, unig-anedig Fab Duw. Cythreuliaid a choll- 
ddynion ydynt yn teimlo, (os gallant deimlo,) 
nad yw Duw yn ymddwyn yn greulon na phleid- 
iol wrth eu cosbi hwy; oblegyd nid arbedodd ei 
Fab ei hun, pan yn dyoddef dros yr anghyfiawn. 
Holl ufydd-ddeiliaid y llywodraeth foesol ydynt 
yn y drych hwn, yn canfod yn eglur mor anwyl 
gan Dduw yw ei gyfraith ; bod yn rhaid ei chadw 
yn ddihalog; nad geiriau gweigion a disylwedd 
yw ei bygythion; ac mai ar eu perygl y bydd 
iddynt hwy, na neb arall gynyg ei thro-eddu. 
Troseddwyr gwirfoddol a rhyfygus, yn yr un 
drych, a ganfyddant yn amlwg nad oes obaith 
iddynt hwy am ymwared; oblegyd, “Os gwnaed 
hyn yn y pren Îr beth a wneir yn y crin?” 
Gwnaeth Salencus, brenin y Locriaid, gyfraith 
yn cynhwys y byddai i bwy bynag o'i ddeiliaid a 
geid yn euog o odineb gael colli ei ddau lygad. 
Profodd mab y brenin i fod y troseddwr cyntaf'o 
honi; a chafwyd ef yn euog o'r bai. Yr oedd 
Salenceus yn caru ei fab, ac yn chwenych ei arbed ; 
yr oedd hefyd yn parchu ei gyfraith, ac yn pen- 
derfynu ei hanrhydeddu. Pa fodd i wneyd hyny 
ac arbed ei fab oddiwrth ddyoddef y gosb fygyth- 
iedig ynddi, oedd yn anhawdd ei ddychymygu. 
Pa fodd bynag cafodd doethineb y brenin allan 
ffordd effeithiol i gyflawni yr amcanion croes, ac 
ar yr olwg gyntaf, gwrthwynebol hyn. Pender- 
fynodd i'r gyfraith gael dau lygad; ac nid dau 
lygad estron, meu gaethwas gwael ac anenwog. 
Penderfynodd i gysegru un o'i lygaid ei hun i'w 
anrhydedd a'i gwasanaeth, ac i'w feb roddi y 
llall. Fel hyn rhoddodd brawf eglurach a 
chadarnach o'i ofal am ei gyfraith, ac o'i ben- 
derfyniad i'w hamddiffyn, na phe cawsai ei fab 
yn ol ei haeddiant golli ei ddau lygad; ac ar yr 
un pryd dangosodd ei gariad at ei blentyn, mewn 
modd llawer mwy ardderchog, effeithiol, a grym- 
us na phe buasai yn arbed ei ddau lygad. Yr 
oedd aberthu un o'i lygaid ei hun i anrhydedd y 
gyfraith, er mwyn arbed llygad ei fab, mewn 
modd cyson â i gymeriad ci hun, fel deddf-roddwr, 
yn dangos y ddau beth yn llawer mwy eglur a 
grymus, nag y gallasai un o'r ddwy weithred 
ragdybiedig ar ei phen ei hun ei ddangos. Wrth 
edrych ar y brenin, yr oedd yn anhawdd i'r 
deiliaid ymatal rhag dywedyd, Wele dad tirion, 
Wele frenin uniawn, ac anmbleidiol! Ofer yw i 
neb ddysgwyl dianc yn ddigosb a ryfygo dros- 
eddu deddfau hwn! Rhaid i bawb eu cadw yn 
ddihalog; neu ynterhaididdynt ddysgwyl teimlo 
pwys anfoddlonrwydd eu hawdwr sefydlog a di- 
newid! Yn gyffelyb, ond yn llawer archerchoc- 
ach, y mae yr un rhinweddau i'w canfod yn 
dysgleirio yn yr amgylchiad tan ein sylw, 


9. Bod yn sylfaen i bechaduriaid edifeiriol 
agosau at, Dduw yn hyderus am faddeuant llawn a 
rhad o'u pechodau, ac am dderbyniad hollol i'w 
Jfafr a'i gymeradwyaeth, Heb. iv. 18—16; x. 19 
—22. Wrth feddwl am uniondeb a manylrwydd 
y gyfraith a droseddasant, cyfiawnder, santeidd- 
rwydd, a gwirionedd y Bod y pechasant yn ei 
erbyn, yn nghyd âz amledd a mawr^dd eu beiau, 
y mae yn naturiol i'r cyfryw ofni na chânt 
faddeuant, ac amheu nad oes groesaw iddynt 
nesu at orsedd Ion, i ymbil am ei heddwch a'i ffafr, 
Ond y mae yr ystyriaeth grediniol iddo osod ei 
unig-anedig Fab yn iawn, er dangos eì gyfiawnder 
yn maddeuant pechodau, yn ddigoni wasgaru 
eu hofnau ar unwaith, ac i'w galluogi i obeithio 
yn berffaith am adferiad hollo! i'w heddwch a'i 
ffafr, yn y llwybr y mae wedi ei ddatguddio, 
Tan effeithiau nerthol y cyfryw grediniaeth, 
galluogir hwy gyda llawenydd annrhaethadwy a 
gogoneddus, i ddefnyddio ymadroddion Paul, gan. 
ddywedyd, nid “Os derfydd am danom darfydd- 
ed ;” ond, ““Yr hwn nid arbedodd ei briod Fab, ond 
a'i traddododd ef trosom ni oll; pa wedd gydag 
ef hefyd na ddyry efe ini bob peth?” Wrth 
gofìo fod “gwaed teirw a_ geifr, a lludw aner 
tan y gyfraith, “wedi ei daenellu ar y rhai a 
halogwyd,” yn ddifeth “yn santeiddioi bureidd- 
iad y cnawd,” galluogir hwy, yn ngwyneb eu 
holl euogrwydd a'u halogrwydd, i ofyn mewn 
llawn sicrwydd ffydd, “Pa faint mwy y byddi 
waed Crist, yr hwn, trwy yr ysbryd tragywyddol, 
a'i hoffrymodd ei hun yn ddifai i Dduw, buro ein 
cydwybod ni oddiwrth weithredoedd meirwon, i 
w«asanaethu y Duw byw?” Fel hyn, nerthid 
bwy i nesu yn hyderus at orseddfainc y gras, gan 
gredu yn ddilys ““ fod gwaed Iesu Grist ei Fab ef 
yn ddigon rhinweddol i'w glanhau hwy, a phawb 
Sd defnyddiant, trwy ffydd, oddiwrth bob pech- 
od.” 

4. I fod yn sylfaen i Dduw mewn modd anrhy- 
deddus, teilwng o'i burdeb a'i gyfraith, î dderbyn 
gwasanaelh. anmherffaith, ond. cywir ei bobl yn 
gymeradwy, a'u gwobrwyo mewn canlyniad. Mezys 
nad oedd yn weddus iddo weini un ffafr, o un 
natur i droseddwyr, ond ar sail iawn ; felly nid 
yw yn gyson â'i anrhydedd, fel gosodwr cyfraith 
uniawn a chyfiawn, i dderbyn eu gwasanaeth an- 
mherffaith yn gymeradwy, 9an eu gwobrwyo 
mewn canlyniad iddo, ond yn unig ar yr un 
sylfaen; oblegyd wrth wneuthur felly byddai 
iddo arwyddo naill a'i bod gofynion ei gyfraith 
yn rhy fanwl, neu ynte nad yw o gymaint pwys 
i'w ddeiliaid ei pherffaith gadw. Byddai trwy 
y cyfryw ymddygiad, mewn effaith. yn caniatau 
(rwydded i ryw radd o bechod. [aith ymarferol 
y cyfryw ymddygiad fyddai, “ Y mae y gyfraith 
yn gofyn ufydd-dod perffaith, ond nid wyf fi yn 
dysgwyl i chwi ofalu am eì roddi iddi. Os 
bydd eich dymuniad yn gywir, er i'ch ufydd-dod 
fod yn anmherffaith, ni chewch fod tan un anfan- 
tais; oblegyd mi a dderbyniaf eich gwasanaeth, 
ac a'ch gwobrwyaf am dano yrun modd.” Gallai 
y cyfryw ymddygiad weddu cymeriad anghyoedd ; 
ond y mae yn hollol annheilwng o gymeriad cy- 
hoeddus, neu ddeddf-roddwr. Ar sail iawn yn 
unig y gall y cyfryw dderbyn ufydd-dod anmher- 
ífaith, yn gystal a maddeu troseddau. Y cyfryw 
yw Duw ! ac felly ymae yn ymddwyn. Âr sail 


IAW 


508 


IEH 


iawn, a thrwyddo, y mae yn cymeradwyo a gwobr- 
wyo gwasanaeth anmherffaith ei bobl; yn gystal 
ag yn maddeu eu pechodau, Eph. v. 20; Heb. 
xiii. 15; Dat. viii. 3.4. Tra y mae hyn ar un 
llaw yn dangos ei drugaredd a'i diriondeb, y mae 
ar y Ìlaw arall yn dangos ei santeiddrwydd di- 
frycheulyd; ei gariad at uniondeb; ei ofal am 
anrhydedd ei gyfraith, ei benderfyniad i'w 
hamddiffyn yn ei hystyr wreiddiol a chyflawn ; 
yn nghyd â'r perygl o'i throseddu, mewn un 
gradd. 

Oddiwrth y cyfan dysgwn, yn 1. Y fath Fod 
arddei chog a hardd yw Duw. Nid gallu, gwybod- 
aeth, trugaredd, na chyfiawnder noeth a digymysg 
ydyw; ond perffeithrwydd tegwch, crynhodeb 
anfeidrol o bob rhinweddau naturiol a moesol. 
Nid tynerwch maldodaidd yw ei druvoaredd ef; 
ond tiriondeb rhesymol yn cael ei reol ildio gan 
ddoethineb, uniondeb, a phurdeb anfeidrol. Nid 
ffyrnigrwydd digofus, casineb personol ac ang- 
hyoedd, na chyndynrwydd anhyblyg, yw ei gyf- 
iawnder ef; ond cariad at uniondeb, a gofal am 
y lles cyffredin. Pan y mae yn cosbi pechod, 
rhesymau llywodraeth, ac nid creulondeb natur, 
na llidiawgrwydd personol sydd yn ei dueddu 
a'i rwymoi hyny. Nid o'i fodd y blina nac y 
cystuddia efe neb o'i greaduriaid. Nid oes gan- 
ddo ddim i'w ofni na dim i'w chwenych, gan ei 
fod yn hollddigonol ac yn anfeidrol, annibynol, 
ac anghyfnewidiol ddedwydd. Dedwyddwch 
eraill, ac nid yr eiddo ei hun, y mae efe yn ei 
geisio, yn ei holl weithredoedd. Eu bai eu hun- 
ain, ac nid ei fai ef, yw fod neb yn annedwydd. 

2. Y fath ddrwg mawr yw pechod. Nid dir- 
myg neu sarhad ar Dduw, tan gymeriad personol 
ac anghyoedd ydyw; ond llawer gwaeth ; sarhad 
arno tan y cymeriad mwyafcyboeddus a phwysig, 
sef llywodraethwr moesol yr holl fodau rhesymol 
trwy y bydysawd. Pena buasai ond sarhad arno 
tan gymeriad personol, neu anghyoedd yn unig; 
am ddim a ymddengys i'r gwrthwyneb, gallasai ei 
faddeu heb iawn; ond gan mai sarhad arno tan 
y cymeriad pwysig a chyhoeddus o lywodraethwr 
moesol yr holl resymoliaid trwy y bydysawd 
ydyw, yr oedd rhesymau llywodraeth yn ei 
rwymo i'w gosbi yn ddiarbed; neu yntei drefnu 
iawn o werth ac urddas anfeidrol, yn sylfaen 
gweinyddiad maddeuant a phob rhyw ffafrau, i'w 
gyflwynwyr. Ar Galfaria yn unig y ceir golwg 
gyflawn ar ei ddrygedd, yn ngwaith Duw yn taro 
ei unig-anedig Fab, er cael sail anrhydeddus i 
arbed troseddwyr. 

3 Y fath sicrwydd grymus a_ diamheuol. sydd 
genym, na bydd i waith. Duw yn gosod. eì Fab yn 
iawn, a gwaith Crist yn rhoddi eí hun, byth î brofi 
ifod yn weithred ofer a difudd. Y mae y prif 
ddybenion mewn golwg, yn y gosodiad o'r weith- 
red ryfeddol hon, sef gogoniant Duw, anrhydedd 
y gyfraith, a dyogelwch y llywodraeth foesol yn 
y gweinyddiad o ffafrau i'r euog, wedi eu cyflawn 
ateb eisoes; a phe na chadwesid un pechadur, 

-nid allasid dywedyd i Grist farw yn ofer. Heblaw 
hyny y mae ewyllys, bwriadau, cyfamod, ac 
addewidion Duw yn profi yn ddiddadl y cedwir 
yr holl etholedigion (rwy waed Crist; ac na bydd 
efe yn ol o'i gyflawn wobr, 

4. Y fath ynfydrwydd i neb ddysgwyl cael ei 
gadw heb ffydd yn Nghrist, ac edifeirwch tuag at 


| Dduw, er fod iawn wedi eì drefnu a'i roddi, Ni 


fwriadwyd yr iawn erioed er hebgor ffydd ac 


edifeirwch, ond yn sylfaen a_ chymhelliad 
iddynt. Nid tâl masnachol, ond sylfaen gyf- 
ryngol yw yr iawn Edrych Dr. Owen on 


the Satisfaetion of. Ohrist; West, Jerram, Magee, 
and Dewar, on the 4dtonement. J. P. Smith's 
Discourses on the Sacrifice and Priesthood of Jesus 
Christ, and on Atonement and Redemption; Roger's 
Elements of Evangelical Religion; T. W. Jenkyn 
on the ealent of the Atonement. 

IAWNDER, (iawn,) unionder, neu gyfiawn- 
der. 

ICONOCLASIAID, gair Groeg cyfansawdd, a 
ikwv, delw gXacreev, tori; ac yn arwyddo delw- 
dorwyr. Edrych Delw-dorwyr. 

ICHTHUS, (Gr. vy9vc, pysgodyn) gair cerf- 
iedig ar seliau, modrwyau, campau, ystenau, a 
cheryg-feddau y prif Gristionogion. Y mae yn 
cynwys llythyrenau dechreuol y geiriau Ipcovc 
Xoicroc Oeow Yìov 20710, h. y. Iesu Grist, mab 
Duw, yr Iachawdwr. Y mae llun pysgodyn 
weithiau wedi ei gerfio arnynt, yr hwn sydd yn 
cynwys yrun arwyddocad cyfrinol. Y mae yn an- 
hawdd penderfynu awdwr, dechreuad, na dyben, 
yr arwydd cyfrinol hwn. 5 

IEHOFA, enw anghyfranogol Duw, yn deill- 
iaw oddiwrth y perwyddiad my, bod; ac yn 
arwyddo holl4l annibyniaeth a hunanfodolaeth y 
Goruchaf, Ps.lxxxiii. 19. Y mae yn gyfansodd- 
edig o dair sill, a'r rhai hyny (fel y dywedir) yn 
cynwys y tri amser godidog; sef îe, yr amser 
dawedadwy; Ao, yr amser cynrychawl; afa, yr 
amser gorphenedig. Os felly, y mae yn dynodi 
tragywyddoldeb ac anghyfnewidioldeb yr hanfod 
ddwyfol; a gellir ystyried Dat. i. 8, yn eglurhad 
arno. Y mae yn cael ei gymhwyso at yr Ar- 
glwydd Iesu Grist; ac i'w ystyried yn un o brof- 
ion lluosog ei briodol Dduwdod, Esa. v. 1—5, a 
Ioan xii, 41; Esa. xlv. 24, 25; Jer. xxiii. 5, 6, 
a Act. xiil. 34; 1 Cor. 20,01; vi. ll Eisae 
xl.3,a Math.iii. 1, 3; Marci.3; Luciii.3,4; 
1 Ioan i. 23; Mal. iii. l,a Marci, 2,3: Esa. 
xliv. 6, a Dat. i. 17, 18; Joelii. 32; iii.5, a 
Rhuf. x. 13. Y mae yr enw hwn yn cael ei gyf- 
ieithu (yn anmhriodol) Arglwydd ; a gellir gwy- 
bod yn gyffredin bryd y mae hyny yn bod, wrth 
fod y banod yr yn rhagflaenu Arglwydd. Edr. 
Ps.cx. 1; Esa, xlix. 14. N 

Un o enwau hanfodol Duw yw Jehofa; h.y., 
y mae yn dynodi yr hyn yw Duw ynddo ei hun, 
yn hytrach na'r hyn yw i ni. Herwydd hyn, 
nid oes un rhagenw yn gysylltiedig un amser ag 
ef mwy nag ag Elion, Goruchaf. “ 

Gellir casglu oddiwrth Ex. vi. 3, nad oedd yrenw 
Iehofa yn adnabyddus i Abraham, Isaac, a Jacob; 
ond gan nad oedd hyny yn bod, (Gen. xvii. 
1, &c.,) dywed rhai mai yr hyn a olygir yw, nad 
oedd Duw yn adnabyddus iddynt erbyn yr enw 
hwn fel cyflawnydd addewidion. Ond nid yw 
hyn mewn un modd i'w ganiatau, gan fod prof- 
ion diymwad i'r gwyrthwyneb, Gen. xxi. 2; 
xxxii. 10.. Gan hyny y mae yn ymddangos yn 
llawer mwy cyson â'r gwirionedd, a chytunol ag 
achlysur a dyben llafariad y geiriau dan sylw 
i'w darllen fel y gwna rhai, yn y modd canlyn- 
ol:—“ A mi a ymddangosais i Abraham, i Isaac, 


IER 


09 . 


IER 


ac i Iacob, dan enw Duw Hollalluog; oni bum 
adnabyddus iddynt erbyn fy enw Iehofa?” 

Gelwir yr enw hwn. Tetragrammaton, h.y., yr 
enw pedair-llythyrenog, am ei fod yn cael ei 
gyfansoddi o bedair llythyren, mam, Yr lIu- 
ddewon a dalant barch coelgrefyddol iddo, Wedi 
caethiwed Babilon nid ydynt yn ei swnio wrth 
ddarllen; eithr arferant Adonai, neu ryw enw 
arall yn ei le. Haerant nad oes neb yn gwybod 
ei swnio yn briodol; a dywedant pe y gallai rhyw 
un wneyd hyn, na byddai i Dduw wrando ei 
weddiau. Simon-y cyfiawn, neu Simeon mab 
Hillel, athraw Gamaliel, oedd y diweddaf a allodd, 
meddant hwy, wneuthur hyny. Yr un oedd 
y Simon hwn, a'r Simeon a sonir am dano, Luc ii. 

Tebyg mai oddiwrth yr enw Iehofa y tarddodd 
Iau, neu Iupiter y paganiaid. 

IEROME, Sant Ierome, fel y gelwir ef, yd- 
oedd y dysgedicaf o holl awdwyr cynharol yr 
eglwys Rufeinig. Ganwyd ef o rieni cyfoethog, 
yn Dalmatia, oddiamgylch y flwyddyn 834. 
Cafodd ei ddwyn i fyny mewn dysgeidiaeth ìeith- 
adurol yn Rhufain, dan arolygiad Donatus, y 
gramadegwr. Ni ddiangodd rhag penrhyddid 
halogedig y brif ddinas, ond yn cael effeithio 
gan olwg ar ogofawl feddrodau y merthyron, 
gogwyddwyd ef at Gristionogaeth, a daeth yn 
. gydnabyddus ag amryw o'i phregethwyr yn 
' Ffrainc ac ar y Rhine, a chafodd ei fedyddio 
yn Rhufain, pan oddeutu deugain mlwydd oed. 
Wedi ffurfio meddyliau uchel am y fuchedd feu- 
dwyol, ymneillduodd i ddiffeithwch Calais, yn 
974, lle y darostyngodd ei hun i ddysgyblaeth 
erwin, ac yr ymosododd ar fyfyrdodau dwys a 
llafurus. Cafodd yn awr ei urddo yn henuriad 
Antioch; ac aeth yn fuan wedi hyn i Gaercys- 
tenyn, er mwynhau addysgiadau Gregori Nazi- 
ansen; ac o'r diwedd aeth i Rufain, lle yr enill- 
odd, trwy ei esboniadau ysgrythyrol, ffafr fawr 
yn mhlith y boneddigesau, amryw o ba rai, 
mamau a'u merched, a gydsyniasant a'i addysg - 
iadau, gan droi yn fynachesau. Marcela a Phan- 
la ydynt enwog herwydd yr epistolau a anfon- 
wyd ganddo atynt. Canlynodd yr olaf efi 
Palestina, yn 386, lle y sefydlwyd crefydd-dy 
ganddo yn Bethlehem â'i meddianau hi; ac 
yno, yn ei chymdeithas hi y bu efe farw, 
yn 420. 

IEROME O PRAGUE, y diwygiwr lleygol 
enwog, a anwyd yn Prague, o gylch y flwyddyn 
1370. Nid ydym yn gwybod fawr am hanes ei 
ieuenctyd, oddieithr yn unig ei fod yn hynod o 
ymdrechgar am wybodaeth, ac iddo ei dreulio yn 
mhrif ysgolion Prague, Paris, Heidelbury, Co- 
logne, a Rhydychain. Yn y lle olaf daeth yn 
gydnabyddus â gweithion W. Cliff; cyfieithodd 
hwynt i'w iaith ei hun; ac ar ei ddychweliad i 
Prague, proffesodd ei ymlyniad wrth yr egwy- 
ddorion mewn modd cyhoeddus, gan ymwasgu 
â'r diwygwyr yn Bohemia, dan arolygiad Huss. 
Cafodd ei wysio ger bron cymanfa Constance, 
Ebrill 17, 1415, tra yr oedd Huss yn garcharor 
yno. Wedi dyfod yno, yn cael na allai wneyd 
un cymorth i Huss, barnodd yn ddoeth ii encilio ; 
eithr ysgrifenodd at yr ymerawdwr yn achos 
Huss. Yn Kirsaw, daliwyd Ierome gan swydd- 
og y Dug Sullybach, yr hwn a_ ysgrifenodd yn 
uniongyrchol at y gymanfa yn mherthynas iddo; 

RmAN X, 


———_ — 


i 


a chafodd ei gyfarwyddo ganddi i'w anfon 
Constance. Ar ei ddyfodiad yno, dygwyd ef ger 
bron y gymanfa yn ddioedi, a chafodd ei gyhuddo 
o ymlyniad wrth egwyddorion Protestaniaeth, 
a'i anfon oddiwrth y gymaufa i'r carchardy. Fel 
yr oedd yn eistedd yno, yn adfyfyrio ar ei sefyll- 
fa, clywai lais yn llefaru wrtho, gan ddywedyd, 
“* Nac ofna, Ierome, i farw yn achos y gwirion- 
edd, yr hwn y darfu itti ei amddiffyn dros dy 
fywyd.” Llais Madderwitz, cysurwr Huss, aedd 
hwn; ond o'i herwydd cafodd Ierome ei dros- 
glwyddo i gastell cadarn, a'i ddarostwng i 
boenau a chaledi. 

Dyg yr ymddygiad hwn arno glefyd peryglus, 
ac ymosodwyd y pryd hwnw arno er ei gymell 
i ymwrthod a'i egwyddorion; eithr arosodd yn 
ddisigl. Modd bynag, llwyddwyd o'r diwedd yn 
yr amcan; gwadodd Ierome ei ffydd ; a chyffes- 
odd ei hun, er ei ddirfawr ofid mewn canlyniad, 
yn babydd diffuant. Ond ni oddefai ei gydwy- 
bod iddo beidio a galw ei eiriau yn ol; yr hyn a. 
wnaeth, gan arddelwi ail brawf. O gamlyniad, 
yn Mai, 1416, galwyd ar Ierome yr ail waith 
ger bron y gymanfa; cafodd ei gyhuddo o gan- 
lyniad wrth gyfeiliornadau Wickliff, o fod gan- 
ddo ei lun yn yr ystafell; o'i fod yn gwadu 
traws-sylweddiad; ac o bethau eraill o'r un na- 
tur. Atebodd i'r erthyglau hyn gydag ysbryd 
cyfaddas. Trwy yr holl araeth amlygodd gof 
anarferol o gryf. Ei lais ydoedd yn soniarus, 
yn eglur, a chyflawn. Safai yn wrol a diysgog 
ger bron y gymanfa; ymwrolodd, ac ymddang- 
osai nid yn unig yn diystyru, ond yn awyddu 
am farwolaeth. Ei araeth, pa fodd bynag, ni 
chynhyrfodd dosturi; eithr cafodd ei draddodi 
i'r awdurdodau gwladol i'w ferthyru. Pan yn 
cael ei amgylchu gan ffagodau tanllyd, llefai, 
“O Arglwydd Dduw, trugarha wrthyf!” Ac 
eilwaith, “ Gwyddost fel yr hoffais dy wirionedd."'' 
A golwg hyfryd wynebodd ei dywydd; ac wrth 
ganfod y dienyddwr yn gosod tân yn y ffagodau 
wrth ei gefn, gwaeddai, “ Dwg yma dy ffagl; 
cyflawna dy swydd o flaen fy wyneb. Pe bu- 
aswn yn ofni marwolaeth, gallaswn ei ochelyd.” 
Tra yr oedd y coed yn dechreu cyneu, canodd 
hymn, ac nì ataliwyd ei gân trwy ffyrnigrwydd 
y fflamau. Yr oedd Ierome yn ddiau yn ddyn 
rhagorol. Rhaid fod ei grefydd yn gywir cyn y 
gallasai ei gynal fel hyn; ac yr oedd rhediad 
cyffredinol ei fywyd oedranus a rhinweddol yn 
cadarnhau yr un peth. Ei dymer oedd yn fwyn- 
aidd a serchus, ac efe a gyflawnodd ddyled- 
swyddau bywyd mewn modd crefyddol a_ hael- 
ionus. Efe ydoedd oleuni ar fryn; ac er iddo 
dywyllu dros ychydig amser, torodd allan dra- 
chefn, a pharhaodd i lewyrchu gyda thanbeid- 
rwydd a mantais. 

IERUSALEM, prif ddinas enwog Palestina 
ar y cyntaf, trigfa frenhinol Melchisedec, wedi 
hyny meddiant y Iebusiaid, ac yn ddiweddaf prif 
ddinas gysegredig yr Hebreaid, yn gorwedd av 
derfyn llwyth Iuda a Benjamin. Ystyr yr enw 
yw, trigfa, neu weledigaeth heddwch. Cymerwyd 
ac anrheithiwyd hi yn olynol gan yr Aifftiaid, yr 
Arabiaid, a'r Syriaid; a: chafodd ei llwyr ddi- 
nystrio gan y Caldeaid, yn amser y caethgludiad 
i Babilon. Wedi ei hail-adeiladu, adgymerwyd 
hi gan Antiochus Fawr, a chafodd ei llwyr ddi- 

s 


IER 


nystrio gan y Rhufeiniaid, p.a. 70. Er y pryd 
hwnw nid enillodd byth ei hardderchawgrwydd 
eyntefig, ond y mae wedi bod yn ddarostyngedig 
i wahanol gyfnewidiadau oddiwrth y Persiaid, y 
Saraceniaid, Rhyfelwyr y Groes, a'r Tyrciaid. 
Yn bresenol y mae ferusalem dan lywyddiaeth 
Pacha Damascus. Ei hamgylchoedd ydynt ddi- 
ffrwyth a mynyddig. Y ddinas sydd yn gorwedd 
ar lethr gorllewinol bryn mynoraidd, yn cael ei 
hamgylchu gan greigiau a dyffrynoedd dyfnion, 
ac mewn awyrgylchedd llawer oerach nag y 
gellid dysgwyl oddiwrth ei sefyllfa. Nid yw yn 
bresenol ond o gylch dwy filldir o gwmpas. Ei 
hadeiladau ydynt annhrefnus, ei muriau yn 
uchel, ei phyrth yn chwech o rif, yn dwyn o 
hyd enwau Hebreaidd. Y tai ydynt o geryg 
tywod, yn dri uwchder, heb ffenestri yn y rhan 
isaf. Yr unffurfiaeth marwaidd hwn a amryw- 
iaethir yma ac acw yn unig gan dyrau y temlau 
Tyrcaidd, clochdai yr eglwysi, ac ambell cypres- 
wydden. Rhifedi y trigolion ydynt 25,000; o 
ba rai y mae 13,000 yn Fahometaniaid, a 4000 
yn Iuddewon. Yr Iuddewon a'r Cristionogion a 
wisgant benwisgoedd gleision, er eu gwahan- 
iaethu eu hunain oddiwrth eraill, Y gwragedd 
yn eu gorchudd tyn, a'u gwisgoedd gwynion, yd- 
ynt yn ymddangos yn debyg i gyrff meirw yn 
rhodio. Yr ystrydoedd ydynt heb eu palmantu, 
ac yn llawn olwch neu dom. Nid oes dim i'w 
weled arnynt ond agweddau gorchuddiedig 
mewn gwyn; Tyrciaid trahaus-falch, Iuddewon 
pruddaidd, neu Gristionogion coelgrefyddol. 
Gwehyddion a gwneuthurwyr llopanau (slippers,) 
ydynt yr unig grefftwyr yno. Gwerthir llawer 
o greiriau yno i'r pererinion hygoelus, y rhai 
ydynt brif gynhaliaeth y trigolion.  Oddiam- 
gylch y Pasg, nid oes yn gyffredin lai na 5000 
o bererinion yn bresenol; ond ychydig o Ewrop- 
iaid sydd yn eu mysg. mae gan Ierusalem 
ei llywydd, cadi, neu brif ynad, a muffti, neu 
arolygydd pethau crefyddol. Y mae yno yn 
barhaus amryw leoedd ac adeiladaethau yn cael 
eu galw ar enwau cysegredig. Yr amddiffynfa, 
yr hon y ffugir mai dinas Dafydd ydyw, a_ elwir 
y Twr Pisanaidd, tebyg herwydd ei adeiladu gan 
y Pisaniaid yn amser rhyfel y groes. Y perer- 
inion a gynhelir yn rhad dros fis yn y fynach- 
log Ffransiscaidd, heblaw yr hon y mae 6l o 
fynachlogydd Cristionogol yn Ierusalem; o ba 
raiyr un Armenaidd yw y fwyaf. Cynhelir y 
rhai hyn trwy gyfraniadau gwirfoddol, yn benaf 
o Europ. Y mae Eglwys y Beddrod Santaidd 
yn cael ei hystyried er ys 1500 o flynyddoedd, 
y lle santeiddiaf yn Jerusalem.  Cyfansoddir hi 
o amrywiol eglwysi wedi eu huno yn nghyd, a 
dywedir ei hadeiladu ar Golgotha. Yma y 
dangosir ystafell danddaearol, wedi ei haddurno 
yn odidog, bedd ffugiol y Gwaredwr, wedi ei 
amgylchu â mynor gwyn. Dywedir i'r eglwys 
hon gael eì sylfaenu gan yr Ymerodres Helena, 
yn y bedwaredd ganrif, wedi iddi gael gafael yn 
y wir groes. Yr Iuddewon ydynt yn byw mewn 
dygn resynoldeb, ac yn cael eu cyfyngu i ran 
fechan o'r ddinas. Teml y Mahometaniaid, yr 
hon a ystyrir y fwyaf o'u cysegr leoedd, sydd 
orwych rhyfeddol. Y mae yn cynwys dwy 
adeilad helaeth, un o ba rai sydd wedi ei ha- 
ddurno â neuadd ardderchog, wedi ei goreuro yn 


510 


A EFE FIND HEI WEDFDDFF HD DYFFFEFFFIFEFDYF DYD UE ——_—— r 


IKS 


hardd. Y llall sydd wythonglog, ac a gyfenwir 
El Sahara. Yma y mae y Mahometaniaid yn 
dangos olion traed eu proffwyd, wedi eu ham- 
gylchu ag alch aur, yn nghyd a llawysgrif o'r 
Coran, yn bedair troedfedd o hyd, a dwy a haner 
oled. Y mae pob peth a ganfyddir gan y teith- 
iwr yn ymddangos yn gwirio y broffwydoliaeth, 
““Ierusalem fydd wedi ei mathru gan y Cen- 
hedloedd.” 

Yn gyffelybiaethol, Ierusalem a ddynoda eglwys 
y Testament Newydd; yn neillduol yn y mil 
blynyddoedd, Gelwir hon, i'r dyben i'w gwahan- 
iaethu oddiwrth yr un ddaearol, “* Y Ierusalem 
uchod,” a'r ““Ierusalem santaidd,” Dat. xxi. 10. 
Ni “'Y Ierusalem newydd,” Dat.iii. 12; xxi. 2; 
Gal,iv. 26; “Y Ierusalem nefol,” Heb. xii. 22; 
chytuna y darluniad a roddir o honi yn y lleoedd 
uchod â'r eglwys mewn gogoniant; yr hyn sydd 
yn profi mai yr eglwys ar y ddaearaolygir. Nid 
ydynt ychwaith yn cytuno â chyflwr ac ansawdd 
yr eglwys o amser Crist hyd yn awr; yr hyn a 
ddengys mai yr eglwys yn y mil blynyddoedd a 
feddylir. Edr. Dat. xxi. 24—27. 

IESIDIAID, (Jesides,) plaid. Arabaidd, heb 
fod yn Fahometaniaìd na Christionogion hollol, 
eithr yn gymysgedig rhyngddynt, er yn llawer 
tebycach i'r olaf na'r blaenaf. Dywedir fod 
200,000 o honynt yn wasgaredig ar hyd . Persia, 
ac yn mblith y Tyrciaid, y rhai a'u gorthrymant 
â threthi trymion. 

IESIDAH, (Jesidah, ) enw cyfrinol, yn dynodi 

trydydd byd, sef byd y sylweddau meddyliadol. 
Hefyd, llyfr ar dduwinyddiaeth gyfrinol, yn cyn- 
wys chwech penod, ac yn traethu am y byd, am 
ysgogiad, am amser, ac am yr enaid. Dywedir ei 
fod yn dra thywyll; ac yn dysgu trwy rifnodau 
a llythyrenau. Crybwylliram dano yn y Mishua; 
herwydd hyny penderfynir ei fod yn hanfodi o 
flaen y Talmud. 

IESU, Heb. ywym, Jehoshua, Gr. Incovc, 
Iesous, Gwaredwr ; neu, “ Efe yr hwn a wared.” 

. Rhoddwyd yr enw hwn gan Moses i Hosea 
mab Nun, er dynodi ei waith yn gwaredu Israel 
o ddwylaw eu gelynion, ac yn eu gosod mewn 
cyflawn feddiant o wlad yr addewid ; ac hefyd, 
er dangos y sicrwydd y buasai iddo gyflawni y 
gorchwyl, yr hwn ni wnaeth Moses ond ei dde-- 
chreu, Num. xiii. 16. Cafodd ei gymhwyso dra- 
chefn at Iesua, neu Ioshua mab Iosedec, yr 
archoffeiriad, cynhorthwywr Zorobabel yn ad- 
eiladiad yr aìl deml, ac adgyweiriad addoliad 
Duw, wedi y dychweliad o Babilon, Ezra iv. 3; 
Hag.i.1; m2; Zech,iil. 1,9, 6, 8,-9. “Ond 
nid yw yn gweddu neb cystal ag Iachawdwr y 
byd ; oblegyd na lanwyd ef gan neb yn gyffelyb 
iddo ef. Rhoddwyd ef arno gan Ioseph, ei dad 
noddawl, yn ol cyfarwyddyd yr angel Gabriel, 
tebygol, Math. i. 20, 21. Rhagorfraint rhieni 
neu ymgeleddwyr, yw enwi plant; ac y maent 
yn gyffredin at eu rhyddid i roddi yr enw a fyn- 
ont arnynt. Ond gan fod hwn yn berson ang- 
hyffredin, ac yn perthyn mewn modd arbenigol 
i Dduw, aeth y Goruchaf allan o'r llwybr cy- 
ffredin yn yr amgylchiad dan sylw ; gorchymyn- 
odd trwy ei angel, i Ioseph ei alw ar enw pen- 
odol, o'i ddewisiad eì hun; “Ti a elwi eì enw 
ef Iesu.” Hwn, ac nid un arall, fydd ei enw ef. 
Heblaw dangos ei hawl ynddo, ei ofal am dano, 


IES 


cc 


ôll 


IES 


a'i gariad ato, yr oedd mewn golwg hefyd gan 
Dduw yn yr amgylchiad, i ddynodi ei swydd a'i 
waith, sef gwared; “Tiaelwi ei enw ef Iesu; 
oblegyd efe a wared.” Iehoshua fydd ei enw, 
ac “efe a wared;” hyny yw, efe a wared yn 
hollol ac yn effeithiol. Nid cynyg, na dechreu 
gwared yn unig a wna efe; ond bydd iddo hollol 
gyflawni a pherffeithio y gorchwyl. Dechreuodd 
Moses wared Israel; ond bu farw cyn gorphen 
ei waith. Ond am Iesu, “ Efe a ddichon gwbl- 
iachau (hollol wared) y rhai trwyddo ef sydd yn 
dyfod at Dduw, gan ei fod ef yn byw bob amser 
i eiriol drostynt hwy.” 

I ddynodi ei ddwyfol osodiad a'i ddwyfol 
awdurdod fel Gwaredwr, gelwir ef Iesu Grist, 
neu Grist Iesu, hyny yw, y Gwaredwr Eneiniog, 
neu yr Eneiniog Waredwr, Ioan i. 17; xvii. 3; 
Rhuf. viii. 1, 2. I ddynodi ei darddiad dwyfol, a'i 
gydraddiaeth â'r Tad, oran natur a hanfod, gelwir 
ef Iesu, Mab Duw, Heb.iv. 14; vi. 20; ac Ioan 
v.18; x. 38. I ddangos mai Iehofa, yr hwn 
sydd, yr hwn oedd, a'r hwn sydd i ddyfod ydyw, 
. a bod ei awdurdod yn oruchel ac annherfynol, 
gelwir ef Iesu Grist yr, neu eîm Harglwydd, a'r 
Arglwydd Iesu Grist, 1 Cor. xvi. 22; xv. 57; 
. Act. xvi. 31. I arwyddo ei fod hefyd yn wir 
“ ddyn, gelwir ef “ Y dyn Crist Iesu,” 1 Tim. ii. 
> ô. I ddangos iddo fel dyn, hanu o dy a_theulu 
Dafydd, gelwir ef Iesu, Fab Dafydd, Marc x. 
47. Í ddynodi ei drigle gyffredinol pan ar y 
ddaear, y mae yn cael ei alw Iesu o Nasareth, 
Ioan xix. 19. Y mae y pethau hyn yn dangos 
fod Crist, nid yn unig yn berson rhyfeddol, ond 
_ hefyd ei fod yn Waredwr addas, hollddigonol, 
ac awdurdodedig. Yr Eneiniog ydyw; ac y mae 
yn wir Dduw ac yn wir ddyn. Y mae cyfan- 
soddiad ei berson yn ei addasu at y gwaith; a'i 
ddwyfol eneiniad yn ei awdurdodi i'w gyflawni. 

Achubydd, Gwaredydd, neu Iachawdwr y byd 
yw Crist, Ioaniv. 42; ond yn neiilduol “ Achub- 
ydd y rhai a ymddiriedant ynddo,” a “ Gwared- 
ydd y rhai a droant oddiwrth anwiredd yn Iacob,” 
ydyw, Ps. xvii. 7; Esa. lix. 20. Er ei fod yn 
waredydd addas, digonol, a chynygiedig i'r byd ; 
eto ei bobl, y rhai a ymddiriedant ynddo yn 
unig sydd yn cael eu gwared ganddo; gan mai 
hwynthwy yn unig sydd yn ymofyn am hyny, 
ac yn cymeradwyo y drefn, Math. i. 21. 

Yn gyffredinol ““ oddiwrth eu pechodau” yn 
eu harglwyddiaeth, euogrwydd, bodolaeth, ac 
annymunol effeithiau, y mae'r Iesu yn gwared ei 
bobl, Math. i. 21; ac yn neillduol o feddiant y 
tywyllwch, Col. i. 18; oddiwrth y byd drwg 
presenol, Gal. i. 4; rhag y digofaint sydd ar 
ddyfod, 1 Thes. i. 10; o law eu gelynion a'u 
herlidwyr, Ps. xxxi. 15; Luc i. /4; o'u holl 
gyfyngderau, ofnau, trallodau, a gorthrymderau, 
Ps. xxv. 22; xxxiv. 4, 17 ; cxix. 194; ac yn y 
diwedd, o law y bedd, ac oddiwrth angau, 
Hos. xiii. 14. 

Yn mherthynas i'r dull a'r modd y mae yn eu 
gwared, gellir sylwi, yn 1. Ei fod yn eu gwared 
mewn modd doeth; gan ei fod yn eu gwared yn 
brydlon, a thrwy foddion ac offerynau addas; ïe, 
moddion ac offerynau ag sydd yn adlewyrchu 
gogoniant ac anrhydedd ar y gwaredydd, ac yn 
peri i'w ragoriaethau ddysgleirio a thywynu yn 
eglur ac ardderchog; sef gweinidogaeth y gair 


a'r ordinhadau, yr Ysbryd Glan, a chystuddiau, 
Ioan xvii. 17; 2 Cor. x. 4, 5; Eph. iii. 10; v- 
26,27; Heb. xii. ll, 12. 2. Mewn modd cyf- 
iawn; gan iddo roddi ei hun drostynt, yn aberth 
ac yn offrwm i Dduw o arogl peraidd, er mawr- 
hau y gyfraith a'i gwneuthur yn anrhydeddus, 
Esa. xlii. 21; Zech.ix. 9; Rhuf. ìii. 25, 26, 31. 
3. Yn raddol, ac o fesur ychydig ac ychydig, Ps. 
lxxxiv. 7; Diar.iv. 18. 4. Yn hollol a chyf- 
lawn, Eph. v. 26, 27; Judas 24,25. 5. Yn 
rhad, Eph. iii. 8. 6. Yn dragywyddol, Esa. xlv. 
17; Heb. v.9. Edr. Duwdod a Dyndod Orist, 
Gwaredwr, Iachawdwr. 

IESUATIAID, (Jesu,) gradd o grefyddolion, 
a sylfaenwyd gan Ioan Columbin, yn y bedwar- 
edd ganrif ar ddeg. Gelwid hwynt weithiau yn 
ysgolheigion apostolaidd. Ymgyfoethogasant 
trwy ymarferyd meddyginiaeth, a distyllio acgua 
viêz, neu ddwfr y bywyd. 

IESUITIAID, (Jesu,) aelodau cymdeithas 
Iesu, urdd babaidd grefyddol, a sylfaenwyd yn 
yr unfed ganrif ar bymtheg, gan Ignatius Loyola, 
marchog Ysbaenaidd, o deulu anrhydeddus. Ar 
y cyntaf, yr oedd yn yr alwad filwraidd ; ond 
wedi iddo golli eì goes trwy ergyd o gyflegr, 
ymroddodd i ddarllen hanesion bucheddau y 
Seintiau Pabaidd, yr hyn a'i dyg i benderfyniad 
i fod yn un o honynt ei hun; ac arweiniwyd ef 
gan ei uchelgais 1 fod yn sylfaenydd urdd new- 
ydd. Wedi tynu pump rheol, yn argymell nid 
yn unig hunan-farweiddiad, haelioni, yn nghyd 
a'r ymarferiad o rinwedd, ond hefyd y ddyled- 
swydd arbenig o ddyfal-lafurio er gogoniant 
Duw, yn annibynol ar obaith am daledigaeth y 
gwobrwy, llwyddodd i enill canlynwyr, gan ym- 
gymeryd â'r rheolau uchod. Ymofynodd yn 
nesaf am gymeradwyaeth y Pab, eithr cyfarfu a 
pheth anhawsder, gan fod y cardinaliaid o'r farn 
nad oedd un urdd newydd yn angenrhdidiol. 
Er symud y rhwystr hwn ymaith, cynhygiodd 
Loyola ychwanegu at y tair adduned gyffredin o 
dlodi, diweirdeb, ac ufydd-dod mynachaidd, 
bedwaredd adduned, sef ufydd-dod anymchwil- 
iadwy i'r Pab; gan ymrwymo myned i bob lle 
ar ei orchymyn ef, heb ddysgwyl am ddim cyn- 
haliaeth oddiwrth yr eglwys. Y cynyg ydoedd 
anwrthwynebol; a chyhoeddwyd ordinhad gan 
Paul HI. yn 1545, yn cadarnhau yr urdd, ac yn 
caniatau i'r gymdeithas freintiau arbenigol, gan 
sefydlu Loyola ei phrif lywydd. Y fath oedd sel 
ac ymdrech y gymdeithas, fel yr ymdaenodd yn 
ebrwydd yn mhob ffordd, ac y rhifodd yn mhlith 
ei haelodau wyr o'r radd uchelaf mewn talentau, 
effeithiolrwydd, ac anturiaeth. Bu farw Loyola 
yn 1556, a chan ei fod yn sant cyfrifedig, ac yn 
wneuthurwr gwyrthiau, cafodd ei restru yn 
mhlith y seintiau yn 1609. 

Canlynwyd ef gan ei hen gyfaill Lainer, dan 
lywyddiaeth yr hwn y llwyddodd y gymdeithas 
yn gymaint a chyn ei farwolaeth; a'i hael- 
odau proffesedig trwy eu diwydrwydd a'u dysg- 
eidiaeth a enillasant yn ebrwydd i'w dwylaw 
eu hunain y gwaith o addysgu yn mron yr holl 
babyddion, a ddaethant i fod yn gyffeswyr yn 
mron i holl frenhinoedd Ewrop, ac a gasglas- 
ant gyfoeth aruthrol, er eu bod wedi addunedu 
tlodi. Cymerodd hyn le mewn rhan fawr trwy 
y caniatad a dderbyniasant o Rufain i fasnachu 


IES 


512 


IES 


M—— “Y 1  ———__—_—_—_————_—__— —__ —— | 


Â'r holl genhedloedd. Mewn canlyniad i hyn 
ymgystlwnasant â'r India Ddwyreiniol a_Gor- 
llewinol, ac yn nhiriogaeth oludog Paraguay, yn 
Neheudir America, hwy a ffurfiasant sefydliad 
helaeth ac annibynol, yn cynwys 350,000 o deu- 
luoedd, yr hwn a fu yn un o ryfeddodau y byd. 

Eu rhifedi, o ganlyniad, a gynyddodd mewn 
cyfartalwch i'w llwyddiant; ac o ddeg o aelodau 
yn 1540, yr oeddynt yn 1608, yn 10,581 o rifedi. 
Yn 1710 yr oedd yn meddiant yr urdd 24 o dai 
proffesedig, 59 odai prawf, 340 o drigfanau, 
612 o golegau, 200 o genadaethau, 157 o athrofa- 
au a gwestleoedd, a 19,998 o aelodau. Eu 
rhifedi, cyfoeth, ac awdurdod, oeddynt pa fodd 
bynag wedi hir gynhyrfu eiddigedd y galluoedd 
Europaidd, yr hyn yn raddol a achosodd eu 
dymehweliad; yr hyn a brysurwyd yn fawr trwy 
Letires Provinciales yr enwog M. Pascal, gan yr 
hwn y dynoethwyd eu hegwyddorion a'u hymar- 
ferion mewn gwawdiaeth gynhen-gall, yr hon a 
dynodd sylw cyffredinol. Cawsant eu deol o 
Loegr trwy gyhoeddiad yn 1604; o Venice yn 
1606; o Portugal yn 1759; o Ffrainc yn 1764; 
ac o Yspaen a Sicily, 1767 ; ac yn ddiweddaf oll 
cafodd yr urdd ei hun ei gyfarsengu, trwy ys- 
grifenwys Pab Clement XIV. yn Ngorphenaf 
TW a 

Cafodd cwymp y Iesuitiaid ei achosi yn Ffrainc, 
yn flaenaf a phenaf trwy y masnachau hyny a 
achlysurasant eu cyfoethogiad. Trwy golledion 
mawrion yn achos y rhyfel rhwng Ffrainc a 


Lloegr torodd un o'u goruchwylwyr mewn swm: 


dirfawr; a chan fod y gofynwyr yn gofyn y 
gymdeithas yn gyffredinol, penderfynodd Se- 
nedd Paris yn ffafr yr arddelwyr. Mewn canlyn- 
iadi hyn gorfu ar y Iesuitiaid ddangos rheolau 
yr urdd; ac ar ymchwil cafwyd fod y rhai hyn 
yn eynwys gosodedìgaethau mor anghydweddog 
â llywodraeth wladol ac â moesau cyhoeddus, 
fel y daeth galwad cyffredinol am eu darostyng- 
iad: ond eto adferiad y Bourboniaid, ac ar eu dy- 
muniad, yn 1814, hollol adferwyd yr urdd gan y 
Pab presenol (Pius VII.) yr hwn, trwy anffael- 
edigrwydd cyfartal, a lwyr ddileodd ordinhad ei 
ragflaenor anffaeledig. 

Yn y cyfamser, mor anfoddlawn oedd ymer- 
awdwr Alexander i'w hymddygiad, fel y darfu 
iddo wahardd iddynt lafurio yn mhellach yn 
Rwsia, gan eu deol o Petersburg a Moscow. 
Ewyllysai Fferdinand eu hadsefydlu, yn nghyd 
â'r chwil-lys, yn yr Yspaen, ond y COortes o'r 
diwedd alethodd y ddau. Cawsanteu hadsefydlu 
pa fodd bynag yn China; ac y mae yn rhyfedd 
i'w adrodd, y mae yn bresenol yn Sandyhurst, 
gerllaw Preston, yn swydd Lancaster, goleg 
helaeth o Iesuitiaid, yr hwn sydd wedi parhau 
rhwng 30 a 40 o flynyddoedd; a'r hwn sydd 
yn cynwys, mewn cyfartalwch, o ddau i dri 
chant o ysgolheigion, yn nghyd â phroffeswyr, 
athrawon, gweinidogion, &c., ac hefyd tyddyn o 
11000 erwau o dir! Y mae hefyd sefydliadau 
Tesuitaidd yn yr Iwerddon. 

Gwedi rhoddi cynllun byr o hanes yr urdd 
enwog hwn prysurwn i roddi crynhodeb o'u 
hegwyddorion crefyddol, moesol, a gwladwr- 
iaethol. 

Eu tybiau duwinyddol, y rhai ydynt mewn 
yhyw radd yn arbenigol, 


——————— 


Yn 1. Yr urdd hwn a hona anfaeledigrwydd y 
Pab mewn modd cadarnach na'r Pabyddion yn 
gyffredinol. Haerant mai efe yw unig ffynhonell 
weledig yr awdurdod cyffredinol ac annherfynol 
roddes Crist i'w eglwys; ac mai oddìwrtho ef yn 
unig y mae yr holl esgobion a'r is-swyddwyr 
wedi derbyn yr awdurdod a'r llywodraeth â pha 
rai y maent wedi eu cynhysgaeddu; mai efe yn 
unig yn y cymundeb santaidd hwnw yw y prif, 
ddeddf-roddwr; ac mai y pechod mwyaf yw 
gwrthwynebu ac anufyddhau ei orchymynion. 2. 
Bod nid yn unig y rhai a ymneillduasant o gy- 
mundeb Rhufain, o fewn terfynau yr eglwys, 
ond hefyd y cenhedloedd paganaidd ; a bod hyd 
yn nod y troseddwyr cyhoeddus sydd yn proffesu 
ei hathrawiaeth yn wir aelodau o honi. 3. Bod 
y natur ddynol, trwy y cwymp, yn mhell o fod 
wedi colli pob gallui wneyd daioni; bod cyn- 
horthwyon gras yn cael eu gweini i holl ddynol- 
ryw mewn modd hollol ddigonol i'w harwain i'r 
bywyd; y gellir effeithiol wrthwynebu gweith- 
rediadau gras; a bod Duw wedi sefydlu gwobr- 
wyau a chosbedigaethau mewn canlyniad i'r 
rhagwybodaeth ddwyfol hono trwy yr hon y 
darfu iddo ragweled gweithredoedd, teilyngdod, 
a chymeriad pob person unigol. 4. Nadyw o 
un pwys oddiar ba egwyddorion y byddo dynion 
yn cadw deddfau Duw, os gwnant ond eu cadw 
mewn gwirionêdd; a bod gwasanaeth yn cyfodi 
oddiar ofn. cosb mor gymeradwy gan Dduw ag 
yw yr ufydd-dod hwnw ag sydd yn tarddu oddiar 
gariad ato ef a'i ddeddfau. 5. Bod rhinwedd 
mewnol ac effeithiol yn y sacramentau, yn an- 
nibynol ar bob rhag-barotoadau, neu duedd i 
dderbyn gras dwyfol; a'u bod herwydd hyny yn 
gweithredu yn uniongyrchol ar yr enaid. 6. An- 
ogant anwybodaeth ddefosiwnawl i'r rhai a ym- 
ostynganti'w cyfarwyddiadau hwynt; a thybiant 
fod y Cristion hwnw wedi ei gyflawn addysgu, 
ag sydd wedi dysgu rhoddi ufydd-dod cibddall 
ac annherfynol i orchymynion yr eglwys. 

' Rhai o'r gosodedigaethau hyn ydynt gwbl 
groes i dybiau y Ianseniaid; herwydd hyn y mae 
gelyniaeth wastadol rhyngddynt â'u gilydd. 
Edrych Zanseniaid. Eraill o honynt a briodolent 
ychwaneg o awdurdod i'r Pab nag yr oedd yr 
eglwys Ffrengaidd yn foddlon i'w ganiatau. 

Y gosodedigaethau dilynol a dynwyd allan o 
ysgrifeniadau moesol eu hawduron enwocaf, a 
ddangosant mor beryglus yw eu hegwyddorion 
i lywodraethau a chymdeithasau. 1. Haerent y 
gall dynion hollol-ymddifad o gariad Duw, 
ddysgwyl meddianu bywyd tragywyddol, os 
byddant yn arswydo dwyfol ddialedd, ac yn 
gochelyd pechodau mawrion, yn unig oddiar ofn 
cosb. 2. Y gall y rhai hyny sydd a rheswm 
tebygol dros droseddu, droseddu mewn modd 
dyogel; h.y, nad oes perygl i'r rhai sydd a 
rheswm neu awdurdod olygus dros y pechod y 
maent yn dueddol i'w gyflawni, i'w gyflawni. 3. 
Y dichon gweithredoedd ag ydynt ynddynt eu 
hunain yn ddrwg ac yn groes i gyfraith Duw 
gael eu cyflawni yn ddiberygl gan y cyfryw ag 
sydd yn alluog o lywodraethu eu meddyliau eu 
hunain fel ag i uno â hwynt, mewn modd £ybiawl 
yn unig, ryw weithred dda. 4. Nad yw pechod 
athronyddawl (h.y. pechod a gyflawnir trwy 


ydynt fel y canlyn: — | anwybod, neu anghof o Dduw) yn cynwys eithr 


' newyddianiaid, 


IEU 


ING 


co 


ychydig ddrwg, ac ned yw yn haeddu poenau 
uffern. 5. Nad yw y troseddau a gyflawnir gan 
un wedi ei ddallu gan hudoliaethau tymherau 
gorwyllt, ac amddifad o bob ystyriaeth grefyddol, 
gan nad pa gynddrwg fyddont ynddynt eu hun- 
ain, yn gyfrifol i'r cyflawnydd ger bron gorsedd- 
fainc Duw; ac y gallant yn aml fod mor orfodol 
ag eiddo dyn gorphwyllog. 6. Y dichon dyn a gy- 
merolw, neu a wnelo unrhyw gytundeb i'r dyben 
i ochelyd grym y naill a rhwymedigaeth y llall, 
ychwanegu at y geiriau arferedig ryw ychwan- 
egiadau meddyliaidd, neu adgadwadiadau dir- 
gelaidd. 

Yn mherthynas i gyfansoddiad y gymdeithas 
hon, y mae yn cynwys pedwar math o aelodau: 
ysgolheigion, cynhorthwywyr 
ysbrydol a thymhorol, ac aelodau proffesedig. 


' Heblaw y tair adduned o dlodi, diweirdeb, ac 


 ufydd-dod, y rhai ydynt gyffredin i'r holl urddau 


mynachaidd, y mae aelodau proffesedig yr urdd 


hon, megys y crybwyllwyd yn flaenorol, yn 
rhwym i wneuthur un arall; trwy yr hon yr 


- ymrwymant i fyned, heb ymbwyll nac oediad, pa 
le bynag y chwenycho y Pab eu danfon. 


Llyw- 
odraethir hwynt gan lywydd a phedwar cynhorth- 


. wywr. Rhwymir isafiaid yr urdd honi ystyried 
: eu penog yn anffaeledig, ac i ymwadu yn hollol 
: â'u hewyllys eu hunain, ac ymostwng o-ganlyniad 


i'w ewyllysef. Y llywydd ei hun nid yw yn 


gyfrifol eithr i'r Pab yn unig. Y mae efe yn 
sefydlu yr holl swyddogion perthynol i'r urdd, a 
gall eu diswyddo hwynt wrth ei ewyllys. Y 
mae pob newyddian yn rhwym i gyffesu i'w 
flaenor, nid yn unig ei holl bechodau a'i ddi- 
ffygiadau, ond hefyd ei dueddiadau, gogwydd- 
iadau, a holl dueddfryd ei galon. Fel hyn y 
mae pob aelod yn gweithredu fel yspiwr ar yr 
ymgeisydd o tano, yr hwn a ddygir ìi fyny trwy 
amrywiol raddau y gymdeithas, ac a dderbynir 
yn gyflawn aelod o honi, pan y byddo yn llawn 
tair blwydd ar ddeg ar hugain oed. Fel hyn yr 
oedd llywodraeth y gymdeithas hon y cysawd 
perffeithiaf o wasolrwydd ac o awdurdod ormesol 
ag a ffurfiwyd erioed; ac yn ddiameu dyma y 
rheswm iddi gael ei goddef cyhyd gan rai llyw- 
odraethwyr gwladol. 

Pan y gofynwyd i Buonaparte, O'Meara, a 
fyddai iddo ganiatau adsefydliad y Iesuitiaid yn 
Ffrainc, dywedir iddo ateb, “Na wnaf byth, Y 
gymdeithas fwyaf peryglus o'r holl gymdeithasau 
ydyw, ac y mae wedi gwneuthur mwy o niwaid 
na'r lleill oll. Ei hathrawiaeth ydyw, bod ei 
phenaeth yn frenin y brenhinoedd, ac yn arglwydd 
y byd, a bod ei holl orchymynion, gan nad pa 
mor ddrygionus fyddont, i gael eu cyflawni yn 
ddilys. Na, na; ni byddai i mi byth ganiatau i 
gymdeithas hanfodi yn fy nhiriogaethau, tan aw- 
durdod llywydd estronol yn Rhufain.” 

IEUENCTID, neu IEUENCTYD, (ieuanc, ) 
ail radd einioes dyn, yr hon sydd yn canlyn 
mabandod, ac yn rhagflaenu addfedrwydd oedran, 
Hefyd dynion ieuainc yn gynulliadol. 

Y tymhor mwyaf pwysig o einioes dyn yw 
amser ieuenctyd, herwydd mai ynddo yn gyffred- 
in y ffurfir y cymeriad dros fywyd, ac am byth. 
Fel y tyfo y pren felly yr erys. Fel y try dyn 
allan yn ei ieuenctyd, felly yn gyffredin yr erys 
dros ei fywyd; ac fel y bydd efe byw felly y 


bydd efe marw; ac fel y bydd efe marw felly yr 
erys dros dragywyddoldeb. 

Heblaw hyny, y tymhor addasaf a mwyaf man- 
teisiol ìi gofio ein Creawdwr yw amser ieuenctyd; 
ac o herwydd hyny yr amser hawsaf a sicraf i 
geisioyr Arglwydd ydyw, Eccles. xii. 1—6. Y mae 
deall ieuenctyd yn gryfa bywiog; eu hewyllys yn 
ystwyth a hyblyg; eu serch yn gynesa gwresop; 
.eu cof yn eang a helaeth ; eu cydwybod yn effro a 
thyner; eu llygaid yn gryfion ac eglur; eu clust- 
iau yn deneu ac ysgafn; eu llais yn hyfryd a 
chroywber; eu haelodau yfi ystwyth a heinyf; 
eu hiechyd yn ddaa sefydlog; a'u gofalon yn 
ychydig ac ysgafn. Fel hyn y mae ganddynt 
fanteision mawrion i fyw yn grefyddol, ac y mae 
y gorchwyl yn hawdd iddynt hwy mewn cyd- 
mariaeth i'r hen a'r methiedig. 

IEUO ANGHYMARUS, ymadrodd cyffelyb- 
iaethol, yn arwyddo anaddasrwydd ac anmhriod- 
oldeb cysylltiad credinwyr ac anghredinwyr â'u 
gilydd mewn ymarferiadau a chymdeithas gref- 
yddol, 2 Cor. vi. 14. Meddwl rhai ei fod yn 
cynwys pob math o gysylltiad neu gymdeithas; 
ond y mae hyny yn hollol groesil Cor. v. 9— 
18. Barna eraill ei fod yn golygu y cyfamod 
priodasol; ond nid oes dim yn nghysylltiad y 
geiriau, yn y mesur lleiaf yn cyfiawnhau y cyfryw 
olygiad. “Na ieuer chwi yt aughymarus gyda'r 
rhai digred; canys pa gyfeillach sydd rhwng 
cyfiawnder ac anghyfiawnder ? a pha gymundeb 
rhwng goleuni a thywyllwch? a pha gysondeb 
sydd rhwng Crista Belial? neu pa ran syddi 
gredadyn gydag angrhedadyn? a pha gydfod 
sydd rhwng teml Dduw ag eilunod? canys teml 
y Duw byw ydych chwi. Herwydd paham 
deuwch allan o'u canol hwy, ac ymddidolwch, 
medd yr Arglwydd, ac na chyffyrddwch â dim 
aflan ; ac mi a'ch derbyniaf chwi.” Gan nad pa 
faint o anfanteision sydd yn canlyn gwaith dyn- 
ion crefyddol yn ymbriodi â dynion digrefydd, 
(ac y mae llawer yn ddiamheuol,) nid yw yn 
ymddangos fod yn y geiriau tan sylw un rhith o 
gyfeiriad at y fath beth. Yr oedd y Corinthiaid 
yn euog o ymgymysgu âg eilunaddolwyr yn eu 
harferion a'u defodau paganaidd, eilunaddolgar, 
a choelgrefyddol, 1 Cor. x. 14, 19—22, 27, 28. 
Gwaharddiad eglur iddynt rhag gwneuthur y fath 
beth rhagllaw yw y geiriau. Gwel 7rapp a 
Hammond ar ylle. Cymhwysir yrun geiriau 
mewn rhan at y Protestaniaid yn eu perthynas 
â'r Pabyddion, Dat. xviii. 4. Edr. Jau. 

IGNOCOLIAID, (3gnus colo, ) addolwyr tân ; 
dysgysblion Zoroaster y Persiad, yr hwn a ddysg- 
ai ei ganlynwyr i addoli Duw yn unig tan arwydd 
tân pur anniffoddadwy, sef yr haul. 

ING, Gr. Ayw»vta, Llad. Agonia, Rom. Agony; 
cyfyngder neu drallod anghyffredin, pa un bynag 
ai mewnol neu allanol fyddo. Cymhwysir ef 
yn gyffredin gan dduwinyddion at gyfyngder, 
trallod, ac ymdrech meddwl Crist yn yr ardd, 
Luc xxii. 44, 

INGHAM—Benjamin Ingham, Yswain, a an- 
wyd yn Osset, plwyf Dewsbury, yn Nhrydedd- 
barth Gorllewin swydd Yorc, Mehefin lleg, 
1712. Cafodd ei ddwyn i fyny yn gyntaf yn 
Athrofa Batley, a thrachefn yn Ngholeg y Fren- 
hines, Rhydychain, lle, yn 1793, y daeth yn gyd- 
nabyddus â sylfaenwyr Trefnyddiaeth, Siarls a 


ING 


5l4 


IN 


Ioan Wesley, â'r rhai yr ymglymodd ei serchiad- 
au, mewn rhan trwy ganfod eu hymddygiadau 
addas a'u hymdrech i wneyd daioni, ac mewn rhan 
trwy ysbryd cydymdeimlad â hwynt yn y gwawd 
a'r dirmyg a ddyoddefent, mewn canlyniad i'r 
hyn, yn ei fryd ef, oedd yn teilyngu canmoliaeth. 
Yn 1734 dychwelodd adref, ac ar ol marwolaeth 
ei dad dechreuodd gadw cyfarfodydd crefyddol 
yn nhy ei fam, bob prydnawn, yn y rhai y darllen- 
aiac yr agorai yr Ysgrythyrau, gan weddio a 
chanu mawl. Ymddengys i'w lafur fod o les yn 
y gymydogaeth dywyll ac anwybodus hono; a 
chafodd cymdeithas grefyddol ei ffurfio mewn 
canlyniad iddo, yn Osset, yr hon ydoedd y gyntaf 
yn yr ardal, Dychwelodd Mr. Ingham i Rhyd- 

chain, a chafodd urddau esgobaethol gan Esgob 
Potter, yn Mehefin 1735, a phregethodd ei bregeth 
gyntaf i'r carcharorion yn y Castell, ar ddydd ei 
urddiad. Ar y pedwarydd o Fehefin ymadawodd 
a Rhydychain, i fyned i Gaerludd, yn nghym- 
deithas Mr, Gambold, yr hwn a'i harweiniodd i 
gymdeithas amryw o wyr crefyddol. Gwedi iddo 
dreulio ychydig amser yn Nghaerludd derbyn- 
iodd gymhelliad taer oddiwrth Mr. Ioan Wesley, 
i fyned gyda ef i America, â'r hwn y cydsyniodd; 
ac yn Hydref, 1795, hwyliasant eill deuoedd tua 
Georgia. Ar y fordaith daeth Mr. Ingham yn 
gydnabyddus â rhyw Forafiaid oeddynt yn y 
llong, yn myned i un o'u gorsafoedd yn America. 
Cyfododd rhyferthwy dychrynllyd nes bod pawb 
mewn perygl am eu bywyd. Yn y cyfamser, 
tra yr oedd yr holl ymdeithwyr wedi eu llenwi â 
braw a dychryn, y Morafiaid oeddynt yn eu 
hamynedd yn meddianu eu heneidiau, ac yn 
tawel-ganu clodydd a moliant i Dduw. Tynodd 
golygfa mor hynod sylw arbenig Mr. Ingham, 
yr hyn a barodd iddo fanwl-chwilioi egwyddorion, 
seiliau hyder, a natur ymostyngiad y cyfryw 
ddynion j ewyllys y Goruchaf. Arosodd yn 
nghylch dwy flynedd yn Georgia, ac ymwelodd 
â Charolina a. Phensylvania, yna dychwelodd i 
Loegr, a dechreuodd bregethu athrawiaeth y 
groes, cyn belled yr oedd yn ei hamgyffred, yn 
areithfâau yr Eglwys Wladol. Ymgasglai lluaws 
i.wrando arno; herwydd hyn y gwyr llên a 
ddechreuasant eiddigeddu a brawychu, ac yn 
mhen dwy flynedd yr oedd yr holl areithfâau yn 
gauedig yn ei erbyn, yr hyn a barodd iddo 
wynebu y prif ffyrdd a'r caeau, lle y cyfarfyddai 
yn aml a chynulleidfaoedd lluosog. 

Pan gymerodd yr ymadawiad le rhwng Mr. 
Whitfield a Wesley safodd Mr. Ingham er ei ben 
ei hun, ac yr oedd yn tueddu yn hytrach i uno 
â'r Morafiaid, y rhai, y pryd hwnw oeddynt yn 
nghylch ffurfio eu sefydliad yn Ffulnec, gerllaw 
Leeds. Nid oedd efe y pryd hwn yn gwybod 
ond ychydig am natur teyrnas Crist, nac ychwaith 
am drefn addoliad ei eglwysi ef mewn cyflwr o 
ysgariaeth oddiwrth y byd; herwydd hyn ym- 
roddodd yn unig i bregethu yn mharthau pellen- 
ig swydd York, swydd Lancaster, Westmoreland, 
a Graven, gan adael i'r Morafiaid i gasglu y bobl 
yn gymdeithasau, a'u ffurfio yn eglwysi. Mewn 
amser pa fodd bynag cyrhaeddodd ychwaneg o 
wybodaeth o'r pethau hyn, a dechreuodd ganfod 
amryw bethau nad allasai eu cymeradwyo yn 
mhlith y bobl tan sylw, yr hyn a barodd iddo i 
ymwrthod â'u cyfundeb yn hollol, 


Yn Nhachwedd, 1741, priododd Mr. Jngham v 
Wir Anrhydeddus Arglwyddes Margaret Hast- 
ings, chwaer Iarll Huntingdon; ar ba achlysur y 
symudodd o Osseti Aberfford, lle yr arosodd dros 
ei fywyd. Ar ol y dygwyddiad hwn yr oedd efe 
mor bell o laesu yn ei ymdrechiadau i bregethu yr 
efengyl, fel y lledaenodd derfynau eilafuriraddau 
helaeth; a gellir dywedyd iddo efengyleiddio yr 
holl wlad oddiamgylch. Gweinidogion a gyf- 
odasanti gydlafurio âg ef, a ffurfiwyd llawer o 
gymdeithasau; ac er holl wrthwynebiadau yr 
uchel-eglwyswyr, yr oedd y gwaith yn myned 
yhag ei flaen, a daeth “' y fechan yn fil.” Yn y 
flwyddyn 1760, wedi i Mr. Ingham ddarllen 
Tystiolaeth Brenin y Merthyron, o waith Mr. 
Glass, a derbyn llawer o addysg trwyddo yn 
mherthynas i natur teyrnas Crist, trefn eglwysi 
efengylaidd, yn nghyd â deddfau a gosodiadau y 
cyfryw, llwyddodd gyda dau o'i gyfeillion, Mr. 
Batty a Mr. Allen, i gymeryd taith i'r Alban, er 
ymweled â Mr. Glass, ac er gwneuthur eu hun- 
ain yn fwy. cydnabyddus â threfn yr eglwysi yn 
ei gyfundeb ef. Aethant mewn canlyniad, a 
chawsant eu boddhau yn fawr trwy y groesawiad 
a dderbyniasant oddiwrth Glass a Sandeman. Ar 
eu dychweliad adroddasant yr oll a welsantac a 
glywsant wrth Mr. Ingham ; ac yn Hydref, 1716, 
galwyd cynhadledd gyffredinol o'r holl weini- 
dogion yn nghyfundeb Mr. Ingham, pan y pen- 
derfynwyd i sefydlu eglwysi ar y cynllun a wel- 
sant yn yr Alban... Yn mhen dwy flynedd ar ol 
hyn eyhoeddodd Mr. Ingham ei Draethawd ar 
Ffydd a Gobaith yr efengyl, yn yr hwn y trinir 
y materion pwysig hyn gyda symlrwydd neill- 
duol, yn nghyd â golwg arbenig ar y Testament 
Newydd. Bu farw Mr. Ingham yn 1772, gan 
adael ar ei ol fab, yr hwn a siomodd ddymuniad 
ei rieni; canys wedi derbyn addysg cyson mewn 
rhan â'i sefyllfa yn y byd efe a ffurfiodd gyfun- 
deb trwy briodas, yr hwn a lwyr ddiddymodd 
ddysgwyliadau ei rieni, aca brofodd yn ofid 
chwerw iddynt. Yr eglwysi mewn cysylltiad â 
Mr. Ingham, y rhai gynt a gyfenwid Inghamiaid, 
a unasant yn ddiweddar â'r ail radd o Annibyn- 
wyr Albanaidd, a gyfenwir Daliaid, oddiwrth un 
Mr. Dale, o Glasgow, henuriad yn eu plith, 
Cymeriad ac ymddygiad Mr. Ingham oeddynt 
hynod o batrynol, ac yn mhob modd yn deilwng 
o efengyl Crist; ac wrth farw gadawodd ar ei 
ol enw da, yr hwn sydd yn rhagori ar enaint 
gwerthfawr, 

INGHAMIAID, canlynwyr y Parch Benjamin 
Ingham. Edr. Jngham. 

IN COENA DOMINI, yr hynotaf o ordin- 
hadau y Pab, yn cynwys ei anathema yn erbyn 
yr holl hereticiaid, yr Hussiaid, Wicliffiaid, 
Lutheriaid, Zuingliaid, Calfiniaid, Huguenotiaid, 
Ail-Fedyddwyr, &c., a phawb a ymadawsant â'r 
ffydd Gatholig—pawb a gadwant neu a gyhoedd- 
ant eu llyfrau, neu mewn unrhyw fodd a'u 
hamddiffynont, pa un bynag ai yn ddirgel neu 
gyhoeddus; ac yn olaf pob rhwygwyr, y rhai 
mewn modd cyndyn a_ wrthodant gymundeb 
âg Eglwys Rhufain. Y mae hefyd yn cyn- 
wys melldithion ar bawb a gynygiont ni- 
weidio meddianau bydol Pab, gwyr 
llên, a'r cenhadau Pabaidd, &c. Nid oes neb 
ond y Pab yn unig a ddichon ryddhau eì gwrth- 


IND 


ddrych oddiwrth yr anathema ddychrynllyd hon; 
a hyny yn unig yn awr angau, wedi iddo roddi 
cyflawn foddlonrwydd i'r eglwys am bob hawliau. 
Gosodid yr ordinhad hon mewn lleoedd cyhoedd 
yn Rhufain; ac unwaith bob blwyddyn, neu yn 
amlach, yr oedd yr esgob yn rhwym o'i darllen 
i'r gynulleidfa. Gwnaed hyn hyd ganol y 18 
ganrifyn y prif eglwysi, ar ddydd Iau Cablyd. 

INDIAID, brodorion India ac America, neu 
yr India Ddwyreiniol a Gorllewinol. Gan fod y 
rhai blaenaf wedi cael eu darlunio o barth eu 
crefydd, tan yr enwad JZlindwaid, cawn gyfyngu 
ein hunain yn yr erthygl hwn, at y rhai olaf, gan 
ddechreu ar frodorion Gogledd America, a nodi 
hynodion arbenigol eu hen dybiau paganaidd, 
eilunaddolaidd, 

Cynfrodorion Lloegr Newydd nid yn unig a 
 gredent luosogrwydd o dduwiau, gwneuthurwyr 
a llywodraethwyr amrywiol genhedloedd daear, 
ond ffurfient iddynt eu hunain dduwiau o bob 
peth a gyfrifid ganddynt yn fawr, yn llesiol neu 
yn niweidiol i ddynolryw, eto cydnabyddent fod 
Hollalluog yn cyfaneddu tiriogaethau deheu- 
orllewinol y nefoedd, fel yn rhagori ar y lleill oll. 
Oichtan y galwant ef; a dywedant iddo ar y 
cyntaf, ffurfio gwr a gwraig allan o gareg; ond 
.o herwydd rhyw anfoddlonrwydd a gafodd yn- 
ddynt, iddo eu dinystrio, a gwneuthur dau eraill 
“o bren, ac mai oddiwrth y rhai hyn y mae holl 
genhedloedd y ddaear yn hanu; er nad allant hwy 
roddi cyfrif am y modd y daethant i gael eu 
gwasgaru ar hyd cynifer o wledydd mor bell y 
naili oddiwrth y llall. Credent mai bod da oedd 
eu prifdduw, a thalentfath o gydnabyddiaeth iddo 
am lawnder, buddygoliaeth, a chymwynasau 
eraill: ond y mae gallu arall, yr hwn a gyfenw- 
ant /abomoco, (h.y. diafol,) a'r hwn a arswydant 
yn fwy, ac a addolir ganddynt yn unig rhag ei 
ofn. Credid anfarwoldeb yr enaid mewn rhyw 
ddull neu gilydd, yn gyffredinol yn eu mysg. 
Pan y byddai dynion da yn marw dywedent 
fod eu heneidiau yn myned at Cichtan, lle y 
eyfarfyddant â'u cyfeillion, ac y mwynhant bob 
rhyw hyfrydwch. Pan y byddo dynion drwg 
farw ânt hwythau hefyd at Cichtan; ond gor- 
chymynir hwy _ ymaith, i grwydro oddiamgylch, 
mewn anfoddlonrwydd gwastadol, a thywyllwch, 
dros dragywyddoldeb. 

Y mae Mr. Brainard, cenhadwr duwiola llwydd- 
ianus yn mhlith yr Indiaid ar yr afonydd Sus- 
guehannah a Delaware, yn 1744, yn rhoddi yr 
hanes canlynol yn ei ddyddlyfr, am eu tybiau 
crefyddol;—''“Ar ol dyfodiad y bobl wynion, 
Indiaid Jersey Newydd, y rhai yn flaenorol a 
gredent hanfodaeth lluosogrwydd o dduwiau, a 
dybient nad oedd yn unig ond tri, herwydd mai 
tri gwedd-wyneb yr oeddynt yn ganfod yn mhlith 
dynion; sef y gwyn, y du, a'r coporaidd, Tyb 
gyffredin yn eu mysg ydyw nad yr un duw a'i 
gwnaeth hwy a'r dynion gwynion, ond iddynt 
hwy gael eu llunio ar ol y dynion gwynion; a 
thebyg eu bod yn meddwl i'w duw enill cywrein- 
rwydd wrth wneuthur dynion gwynion, ac iddo 
eu gwneyd hwy yn amgenach. Gyda golwg ar 
gyflwr dyfodol y mae amrywiol o honynt yn 
dychymygu y bydd i'r Cickung, h.y., y cysgod, 
neu yr hyn sydd yn byw arol y corff, i fyned 
i'r deheu ar ol marwolaeth, i ryw le anad- 


515 


IND 


nabyddus, ac ynoi fwynhau rhyw fath o dded- 
wyddwch, megys hela, gwledda, dawnsio, neu 
rywbeth cyffelyb; ac na bydd iddo byth flino ar 
y cyfryw fwynhad. Credant y bydd y rhan 
amlaf yn ddedwydd ; ac am y rhai annedwydd, 
y cosbir hwy yn unig â cholled, gan y cant eu 
cau allan o furiau y byd dedwydd, trigle ysbryd- 
oedd daionus. Y gwobrau a'r cosbedigaethau 
hyn ydynt, fel y tybiant hwy, yn ymddibynu yn 
hollol ar eu hymddygiadau tuag at ddynolryw; 
ac heb fod yn dal un berthynas â dim perthynol 
i addoliad y Bod Goruchaf.” 

Yr oedd gan drigolion Canada, fel paganiaid 
eraill, ddychymyg am Fod Goruchaf, yr hwn a 
ystyriant yn Greawdwr a Llywodraethwr y byd. 
Dywedir fod y rhan amlaf o'r cenhedloedd a 
siaradant yr iaith Alyocwinaidd, yn ei gyfenwi 
yr Ysgyfarnog Fawr, ond bod rhai yn ei alw yn 
Fichabon, ac eraill yn Atahocan. Credant iddo 
ef a'i holl lys, yr hwn a gyfansoddir o bedwar- 
carnolion fel ei hun, i gael eu geni ar y dyfroedd ; 
iddo ffurfio y ddaear o dywodyn o waelod y mor; 
ac iddo lunio dynion o gyrff anifeiliaid meirw. Y 
mae rhai yn crybwyll am dduw y dyfroedd, yr 
hwn a wrthwynebodd amcanion yr Ysgyfarnog 
Fawr, ac a gyfenwir y Teigr Mawr. Y mae 
ganddynt drydydd duw, yr hwn a gyfenwir Mat- 
comec, ac a addolir yn y gauaf. 

Yn nhyb y cenhedloedd hyn, Agrescowi yr 
Huroniaid, ac Agrescowse yr Irocowiaid, yw y 
goruchaf, a duw y rhyfel. Yr Indiaid hyn nid 
ydynt yn tadogi yr un dechreuad i ddynion a'r 
Alconcwiniaid; canys nid ydynt hwy yn myned 
cyn belled yn ol a'r greadigaeth gyntaf. Yr oedd, 
yn ol eu tyb hwy, chwech dyn ar y cyntaf yn y 
byd; ond pwy a'u gosododd yma, ni ddywedant. 

Golygir eu duwiau gan yr Indiaid yn feddianol 
ar gyrff, ac yn byw i raddau mawr yn gyffelyb 
iddynt hwy eu hunain; eithr yn unig eu bod heb 
anghyfleusderau i ba rai y maent hwy yn ddar- 
ostyngedig. Nid yw ysbryd, yn ol eu tyb hwy, 
amgen bod o natur amgenach nag eraill. 

Yn ol barn yr Irocwiaid, cymerodd dylif le yn 
y drydedd genhedlaeth, yn yr honni achubwyd 
cymaint ag un enaid ; herwydd paham, er adbobli 
y byd, gorfuwyd troi anifeiliaid yn ddynion. 
Heblaw y bod cyntaf, neu yr ysbryd mawr, y 
maent hwy yn caniatau rhifedi annherfynol o ys- 
brydion is-raddog, da a drwg, ac i bob un o hon- 
ont ei ffurf arbenigol o addoliad, Priodolant 
fath o anfeidroldeb a holl-bresenoldeb i'r ysbryd- 
ion hyn, ac y maent yn feunyddiol yn galw 
arnynt fel noddwyr dynolryw; ond ni chyfarch- 
ant yr ysbrydion drwg, eithr yn unig er ymbil 
arnynt beidio a'u niweidio. ' Credant anfarwol- 
deb yr enaid, a dywedant fod eu trigfan dragy- 
wyddol yn gorwedd mor bell i'r gorllewin, fel y 
mae yr enaid ymadawedig amryw fisoedd yn 
cyrhaedd pen draw ei daith, a bod ganddo an- 
hawsderau mawrion i dori trwyddynt. Nid gwobr 
rhinwedd yn unig, yn eu bryd hwy yw y 
gwynfyd y gobeithiant ei fwynhau; eithr y prif 
bethau sydd yn rhoddi hawl yn eu paradwys 
hwy, yw bod yn helwr, neu ryfelwr da. Dar- 
lunir hon ganddynt hwy, yn gystal a chan 
frodorion Americanaidd eraill, fel gwlad hy- 
fryd, wedi ei bendithio â gwanwyn tragywydd- 
ol, â gwigfaoedd llawn e helwriaeth; âg afon- 


IND 


516 


IND 


ydd yn heigio gan bysgod; ac â chyflawnder 
didor, yr hon a fwynheir heb lafur na blinder, 
gan y dedwydd drigolion, y rhai ni theimlant 
newyn na diffyg yn dragywydd. Fn. 

Yn ol y cyfrif diweddar, y mae rhifedi yr 
Indiaid brodoraidd o fewn yr Unol Daleithiau, 
yn nghylch haner miliwn; ac y mae mesurau 
mwyaf effeithiol mewn ymarferiad gan y llyw- 
odraeth, yn nghyd a chymdeithasau dyngarol, er 
eu gwareiddio a'u haddysgu. ; 

Y mae gan y rhan amlaf o frodorion Deheudir 
America, ddychymyg am Fod Goruchaf, yr hwn 
mewn ffordd o ragoriaeth a gyfenwant yn ysbryd 
mawr; a pherífeithderau yr hwn, yn ol eu cred 
hwy, sydd yn rhagori cymaint ar eiddo bodau 
eraill, ag yw tân yr haul ar y tân elfenawl. 
Credant hwy fod y bod hollalluog hwn mor dda 
fel nad all wneuthur drwg, hyd yn nod pe byddai 
dueddol i hyny: ac er iddo greu y byd yn ol ei 
ewyllys, eto fod ganddo o tano ysbrydion is- 
raddog, y rhai, trwy ei gynhorthwy a ffurfiasant 
brydferthwch y bydysawd; ond mai gwaith dwy- 
law y Creawdwr ei hun yw dyn. Yr ysbrydion 
hyn a gyfenwir gan y Natshiaid yn weision rhydd- 
ton, neu oruchwylwyr; ond ar yr un pryd dywed- 
ant eu bod mor ymostyngol a chaethweision; 
a'u bod yn wastadol yn ngwydd Duw, yn barod i 
gyflawni ei ewyllys. Yn ol eu tyb hwy y mae 
yr awyr yn llawn o ysbrydion eraill o dueddiad- 
au mwy adwythig; ar y rhai y mae pen mor 
hynod o ddrygionus, fel y gorfu ar yr Hollalluog 
ei gyfyngu, ac nad yw yr ysbrydion awyrol hyny, 
o'r pryd hwnw hyd yn awr yn cyflawni cymaint 
o ddrygau ag oeddynt yn flaenorol, yn neillduol 
os ymbilir arnynt am beidio. O ba herwydd y 
mae y dynion anwar yn gweddio arnynt bob 
amser ag y byddont mewn diffyg o wlaw, neu 
dywydd teg. Rhoddant yr hanes ddilynol am 
greadigaeth y byd; sef i Dduw ar y cyntaf ffurfio 
dyn bychan o glai, ac anadlu arno—iddo rodio 
oddiamgylch, tyfu ifyny, a dyfod yn berffaith 
ddyn; ond y maent yn hollol ddystaw am ffurfiad 
y rhyw fenywaidd. 

Yr oedd eu temlau gynt gan y rhan amlaf o 
frodorion Louisiana yn gystal a chan y Natshiaid ; 
ac ynddynt oll cedwid tân gwastadol. 

Y mae cynfrodorion Dwyrain a Gorllewin 
Fflorida yn cyfaddef duw goruchaf haelionus yn 
nghyd ag unisraddog, drygionus; a chan esgeul- 
uso y duw da, yr hwn nid yw yn gwneyd niwaid, 
y maent yn ymroddi yn hollol i dawelu yr olaf; 
yr hwn meddant hwy sydd yn eu poeni yn ddi- 
dor, nos a dydd. 

Yr Apalachiaid ar dueddau Fflordia, a add- 
olant yr haul, ond ni aberthant iddo un creadur 
bywiol: y rheswm o hyn yw, eu bod yn ei gyfrif 
yn dad bywyd, ac yn meddwl nad dichonadwy 
iddo ymhyfrydu yn ninystr un creadur bywiol. 
Cyflawnir eu dyhewyd mewn peraroglau a chan- 
iadau. 

Duwiau cyndrigolion Mexico a wisgir â dych- 
ryn, ac a ymhyfrydant mewn dial. Addumnir 
eu temlau âlluniau seirff; dywalgwn, a chreadur- 
iaid ysglyfaethus eraill. Ymprydiau, marw- 
eiddiau, a phenydau gerwin, a thra phoenus, 
oeddynt y moddion arferedig ganddynt hwy er 
dyhuddo digofaint eu duwiau; ac o'r holl aberth- 


.deilwng o barch ail raddog. 


' ' | ygiadau anmherffaith iawn. 
au, yrhai dynol a ystyrid y rhai mwyaf rhin- , 


| weddol ganddynt. Ar gysegriad y deml fawr 


yn Mexico, dywedir i 60 neu 70 o filoedd o 
aberthau dynol gael eu hoffrymu. Y rhifedi 
cyffredin o honynt mewn blwyddyn ydoedd ugain 
mil. ' 
Dywedir fod dinas Mexico yn cynwys yn agos 
i ddwy fil o demlau bychain, a bod 360 o honynt 
wedi eu haddurno â chlochdai. Yr holl ymer- 
odraeth a gynhwysai uwchlaw 40,000 o demlau, 
wedi eu gwaddoli â chyllidaeth helaeth. At was- 
anaeth y brif deml yn Mexico ei hun, yr oedd 
uwchlaw 5000 o offeiriaid wedi eu neillduo; a 
thrwy yr holl ymerodraeth, dywedir bod eu 
rhifedi yn nghylch miliwn. Yr holl offeiriadaeth, 
oddigerth eiddo y cenhedloedd gorchfygedig a 
lywodraethid gan ddau archoffeiriaid, y rhai 
oeddynt hefyd oraclau i'r brenhinoedd, Heblaw 
gwasanaethu yn y deml, eu hoffeiriaid hefyd 
oeddynt i addysgu ieuenctyd i gyfansoddi y 


| calendrau, aci baentio y lluniau chwedl-ddysg- 


eidiaethol.. Yr oedd gan y Mexicaniaid hefyd 
offeiriadesau; ond nid oedd yn gyfreithlon i'r 
rhai hyn aberthu. Yr oedd ganddynt hefyd 
urddau mynachaidd; yn neillduol un, i'r hwn 
nid oedd neb tan dri ugain mlwydd oed yn cael 
ei dderbyn. 

Er cymaint yw dibobliad America, y mae eto 
rifedi mawr o'r brodorion yn aros, yn gystal yn 
Mexicoa Pheru. Eu gorsafoedd ydynt mewn 
rhai manau mor boblog, fel y maent yn haeddu y 
cyfenwad dinasoedd. Yn y tair rhandir i ba rai 
y dosbarthir Yspaen Newydd, y mae o leiaf 
ddwy filiwn o Indiaid; gweddill distadl, mae yn 
wir, mewn cymhariaeth i'w chyn-boblogaeth ; 
ond eto y cyfryw ag sydd yn cynwys corff o bobl, 
yn rhagori mewn rhifedi ar holl breswylwyr eraill 
y wlad eang hon, 

Yr haul fel ffynon goleuni, llawenydd, a 
ífrwythlonrwydd y greadigaeth, oedd yn enill 
prif wriogaeth y Persiaid cynhenid. Y lloer a'r 
ser, fel yn cydweithredu ag ef, a ystyrid yn 
Offryment i'r haul 
ran o'r cynyrch ag yr oedd ei wres hirbair wedi 
ei alw allan o fynwes y ddaear, mewn cyflwr o 
addfedrwydd cyflawn. Offryment yn aberth 
diolchgarwch rai o'r anifeiliaid ag oeddynt yn 
ddyledwyr i'w ddylanwadau rhinweddol am eu 
meithriadod. _ Cyflwynent iddo engrhaifftiau 
dewisol o'r gweithion cywrain a ffurfiwyd trwy 
ddychymyg dyn dan gyfarwyddyd ei oleuni. 
Eithr yr Inciaid ni liwient eu hallorau un amser 
â gwaed dynol; ac nid oeddynt hwy yn medru 
canfod y gallasai eu tad haelionus, yr haul, ym- 
foddloni yn y cyfryw aberthau echrydus. 

Llwythau anwar Guiana a gredant hanfodiad 
un Duw goruchaf, prif berffeithrwydd yr hwn yw 
haelioni; ac iddo ef y priodolant bob daioni sydd 
yn dygwydd. Ond o herwydd bod yn groes i'w. 
natur ef wneuthur drwg, credant mewn bodau 
maleisus, israddog, tebyg i'r diafol, y rhai a 
achosant daranau, rhyferthwyon, a daeargrynfâu ; 
a'r rhai yw awdwyr marwolaeth, clefydau, a phob 
rhyw anffodau. 

Y mae gan frodorion Amazonia amrywiaeth 
mawr o eilunod, y rhai a ystyriant islaw un bôd 
goruchel; am yr hwn nid oes ganddynt ond gol- 
yg Ofnant eu hoffeir- 
iaid yn fawr; ac y mae ganddynt olwg hynod 


OA 


6l7 


IOH 


0 barchus arnynt. Y mae ganddynt dy arbenig, 
yn hytrach bwthyn, er cyflawniad eu defodau; 
ac iddynt hwy y mae hwn yr hyn yw eglwys 
neu demÌ i eraill. Yn hwn y mae eu hoffeiriaid 
yn cyfarch eu duwiau, ac yn derbyn atebion 
oddiwrth eu horaclau. Pan yr anti ryfel, ym- 
ofynant gynorthwyon eu hoffeiriaid yn erbyn eu 
gelynion; a'r peth cyntaf a wnant hwy yw eu 
melldithio.  Aŵ eu mynediad allan i ryfel, sef- 
ydlant yr eilun hwnw dan nawdd yr hwn y dys- 
gwyliant am fuddugoliaeth, ar ben blaen eu 
cwch; ond fel llawer o Gristionogion enwawl, ni 
weddiant ar eu duwiau oddigerth mewn amgylch- 
iadau cyfyng, pan y teimlont angen dwyfol gy- 
morth, ac nas gallant wneyd hebddo. 

INTERIM, (cyfamser,) enw rheol neu gyffes 
ffydd a ddirgymhellwyd ar y Protestaniaid wedi 
marwolaeth Luther, gan yr ymerawdwr Siacls V., 
pan y gorchfygodd eu byddinoedd. Cafodd ei 
chyfenwi felly, am nad oedd i barhau eithr yn 
” y cyfamser, hyd nes y byddai i gymanfa gyffred- 
inol benderfynu y materion mewn dadl rhwng 
y Protestaniaid a'r Pabyddion. Yr achlysur o 
honi oedd hyn :—Yr oedd yr ymerawdwr wedi 
dewis tri duwinydd, y rhai a gyfansoddasant 
gynllun, yn cynwys chwech erthygl ar hugain, 
. âr y pynciau crefyddol mewn dadlrhwng y Pab- 
: yddion a'r Protestaniaid. Anfonodd yr ymer- 
” awdwr y cynllun hwn at y Pab am gymeradwy- 
aeth, yr hyn a wrthododd, Ar hyn cyhoeddodd 
Siarls y cyfansoddiad ymerodraethol a gyfenwir 
Interim, yn yr hwn yr amlygodd “ mai ei ewyll- 
ys ef ydoedd, bod i'r holl wledydd pabaidd o 
hyn allan gadw ordinhadau yr eglwys gyffred- 
£nol yn ddihalog; abod i'rrhai a ymneillduasant 
oddiwrthi, naill ai adymuno â hi, neu o leiaf gyd- 
ffurfio a'r cyfansoddiad Awn, gan ddysgwyl yn 
ddystaw am benderfyniad y gymanfa gyffredinol.” 

Cyhoeddwyd yr ordinhad hon yn eisteddfod 
Augsburg, Mai 15, 1548; ond nid oedd yn 
rhyngu bodd y Pab na'r Protestaniaid. Y pre- 
gethwyr Lutheraidd a fynegasant yn gyhoeddus 
na byddai iddynt hwy ei derbyn, gan haeru ei 
bod yn adsefydlu Pabyddiaeth, a rhai a ddewis- 
asant ymadael a'u cadeiriau a'u bywiolaethau, 
yn hytrach na'i harwyddo; ac ni fynai y Dug 
Saxony eiderbyn. Ysgrifenodd Calfin ac amryw 
eraill yn ei herbyn. Ar y llaw arall, yr oedd yr 
ymerawdwr mor erwin yn erbyn ei gwrthodwyr, 
fel y darfu iddo ddifreinio dinasoedd Magdeburg 
a Constance, am eu gwrthwynebiad iddi, 

INTERNUNCIUS, cenad, neu gynrychiolwr 
y Pab, yr hwn a anfonir i lysoedd bychain, a 
gwledydd anenwog. _ Y cenad pabaidd at ym«r- 
awdwyr a brenhinoedd a elwir nuncius. 

INTROIBO, rhan o'r bumed adnod yn y 
ddwyfed Psalm a deugain, â'r hon y mae yr 
offeiriaid pabaidd, wrth droed yr allor, yn de- 
chreu gweddiau yr offeren; ar yr hwn yr etyb y 
gweinydd â'r gweddill o'r adnod. Yna yr holl 
Psalm a adroddir yn gylchynol gan yr offeiriad 
a'r gweinydd. Mewn gweddiau dros y meirw, 
ac ar yr wythnos cyn y Pasg nid yw y Psalm yn 
cael ei hadrodd. 

IOACHIMIAID, plaid a gyfododd yn ne- 
ehreuad y drydedd ganrif ar ddeg, ac a gymer: 
odd ei henw oddiwrth Ioachim, Abad Fflora, yn 
Calabria. Efe a ragfynegodd ddinystr eglwys 
3T 


Rhufain, yn nghyd a chyhoeddiad efengyl new- 
ydd a pherffeithiach, yn oes yr Ysbryd Glan, gan 
rifedi o weinidogion tlodion a_ marweiddiadol, 
(sef y mynachod cardodol,) y rhai yr oedd. Duw 
i'w codi a'u defnyddio i'r perwyl hwnw. Dyma 
ragymadrodd y llyfr a gyfenwir “' Yr efengyl 
dragywyddol,” yr hwn a briodolir i Ioan o Par- 
ma, neu i'w gyfaill Gerhard.. Cyhoeddwyd hwn 
yn 1254, a'i awdwr pendwym a ddosbarthodd 
y bydi dair oes, gyda golwg ar y tair goruchwyl- 
iaeth grefyddol ag oedd i ganlyn eu gilydd. Y 
ddwy oes anmherfíaith, sef oes yr Hen Desta- 
ment, yr hon ydoedd oes y Tad; ac oes y Tes- 
tament Newydd, yr hon oedd dan oruchwyliaeth 
y Mab, oeddynt yn ol ei athrawiaeth ef wedi 
myned heibio; a'r drydedd oes, sef oes yr Ys- 
bryd Glan ydoedd yn nesau; ac efe a esboniodd 
yr angel y crybwyllir am dano yn Dat. xiv. 6, 
am St. Francis a'i ganlynwyr. Yr oeddynt yn 
hoffi trioedd dychymygol, megys tri chyflwr yr 
eglwys, tri dull ofyw, tri math o ddynion, &c. 
Amgylchiad cyffredin iawn i feddyliau egwan a 
choelgrefyddol. 

IOFINIANIAID, canlynwyr Iofinian, my- 
nach Italaidd, yn y 4edd ganrif, yr hwn a ys- 
grifenodd yn erbyn Ìllygredigaethau coelgrefyddol 
yr oes. Gorchymynodd yr ymerawdwr Honor- 
ius mewn modd creulon, iddo ef a'i gymdeithion 
gael eu fllangellu â rheffynau wedi eu harfogi â 
phlwm, a'u deol wedi hyny i ynysoedd gwahan- 
ol; efe i ynys Boas, lle y bu farw o gylch y 
flwyddyn 406. Y mae eglwys Rhufain yn tad- 
ogi amryw heresiau ar y bobl dda hyn ; eithr 
hyd yr ymddengys, yn hollol ddisail. Yn mhlith 
pethau eraill, fel y tystia Ierome, eu bod yn 
coleddu yr athrawiaeth ddychrynllyd hono, ““Nad 
yw gwyryf ddim gwell nagwr priod ! !” 

IOGUAID, neu Jogiaid, defodwyr Hindw- 
aidd. Edr. Jindwaid, Iaguaid. 

IOHNSONIAID, canlynwyr y Parch. Iohn 
Iohnson, gweinidog y Bedyddwyr dros lawer o 
flynyddoedd yn Lle'rpwll, yn y ganrif ddiweddaf. 
Dywedir fod eto amryw gynulleidfaoedd neill- 
duol o'i ganlynwyr ef yn ngwahanol barthau 
Lloegr. Y gosodiadau dilynol a dynwyd allan 
o weithion Mr. Iohnson :—Yn 1. Nad yw gwir 
ffydd yn ddyledswydd ofynedig gan Dduw oddi- 
wrth ddyn, eithr yn ras o ansawdd mor wahanol, 
fel nad yw yn alluadwy ei fod yn ddyledswydd, 
neu gael ei ofyn oddiwrth un bod creuedig; ac 
nad yw y diífyg o'r gras hwn yn bechod, eithr 
yn unig yn wagder, neu ddihanfodedd. 2. Nad 
yw ffydd, er yn egwyddor weithgar, yn weithred 
o eiddo enaid dyn, eithr o weithrediad Duw; ac 
o ganlynîad nad yr enaid sydd yn credu, ond yr 
egwyddor hon o ras ynddo. 3. Bod santeidd- 
rwydd y dyn cyntaf Adda islaw eiddo yr angyl- 
ion, allawer mwy islaw eiddo y saint, y rhai a 
ddyrchefir uwchlaw yr angylion mewn gogoniant. 
4. Nad yw gweinidogion yr efengyl i bregethu y 
ddeddf, na dyledswyddau moesol, nac i anog 
dynion i ffydd, edifeirwch, cariad, santeiddrwydd, 
&c., y rhai ydynt fendithion yn dylifo o ras 
Duw; ac nad ydynt ychwaith i rybuddio nac 
addysgu dynion yn rheoleiddiad eu bucheddau. 
Ein comisiwn ni, medd Mr. Iohnson, yw pr«- 
gethu yr efengyl, ac nid y ddeddf. 5. Na choll- 
wyd bendithion gras ysbrydol a bywyd tragy- 


IOS 5 


18 ISH 


: cwymp; ac o ganlyniad, nad oedd adferiad 
As Fal aTwy. Bod mabwysiad 
vn deilliaw o iechydwriaeth, ac nid yn y gwrth- 
wyneb, iechydwriaeth o fabwysiad, gan eì fod 
yn gynbwysedig ynddi. Gan hynv nid ydwyf, 
medd Mr. Iohnson, yn medru canfod, yn ol cyf- 
ansoddiad gwreiddiol pethau, un rheswm paham 
nad allasai gras a gogoniant gymeryd lle ar 
etholedigion Duw, yn ol ei gariad tragywyddol 
mewn mabwysiad, pe na buasai pechod nac iech- 
ydwriaeth crioed heb gymeryd lle... 

" Er fod Mr. Iohnson yn coleddu tybiau uwch- 
gwympiedyddol uchel yn nghylch yr arfaethau 
dwyfol; eto yr oedd yn caniatau cyffredinol- 
rwydd marwolaeth Crist. Ar athrawiaeth y 
drindod, dywedir i'w ganlynwyr fabwysiadu y 
cysawd mewnol (Jndwelling Scheme); ac ar_gyf- 
iawnhad, ac athrawiaeth yr iawn, y golygiadau 
CEIOINUS, neu IOINUSIAID, buddugoliaeth- 
wyr, sef av eu tymherau eu hunain. Plaid o 
Hindwaid, taenedig gynt dros yr India oll; eithr 
yn bresenol yn anaml, oddigerth yn Twlufu yn 
unig. Tebyg mai yr un ydyw a'r Iainasiaid, 
' Dywedir ei sylfaenu gan un wedi ymgnawdoli 
13 o weithiau, yr hwn wedi hyny a drodd yn 
feudwy. Dywedir i'r olaf o'r Toguaid Toinuaidd 
hyn ymgnawdoli saith ar hugain o weithiau. 
Eu holl offeiriaid ydynt feudwyaid pruddaidd. 
Ffugiant gredu mewn Duw, eithr nid mewn Cre- 
awdwr. Credant dragywyddoldeb y bydysawd ; 
ac yn ol eu tyb hwy, y mae pob peth yn tarddu 
o'u hymysgaroedd eu hunain, fel gwe y pryf 
copyn. Cyflawnantluaws oddefodau; ac y mae 
eu hanes yn llawn o ffug-chwedlau dirmygus a 
disail. Edr. Jainasiaid. ; 
IOLWCH, (ioli,) gweddi, neu ddiolchgarwch. 
ION, un o enwau Duw, yn cyfatebi Iah, neu 
Iehofa, ac yn arwyddo yr Arglwydd; megys 
Duw Ion, hyny yw, Duw yr Arglwydd. 
IONES, Ieremia Iones, Ymneillduwr dysged- 
ig, yr hwn a anwyd, fel y tybir, o rieni cyfoethog 
yn ngogledd Lloegr, yn 1613. Cafodd ei ddwyn 
ifyny dan olygiad y Parch. Samuel Iones, o 
Tewksbury, athraw Chandler, Butler, Secker, ac 
amryw dduwinyddion enwog eraill. Wedi gor- 
phen ei addysg, cafodd ei urddo yn weinidog 
cynulleidfa o Ymneillduwyr ger llaw Nailsworth, 
yn swydd Gaerloyw, lle hefyd y cadwodd athrofa. 
Bu farw yn 1724, yn un ar ddeg ar hugain oed. 
Ei weithion ydynt, “ Amddiffyniad y rhan flaen- 
af o Efengyl Mathew, yn erbyn cyhuddiad 
Whiston o Ddadgymaliad ;” yn nghyd a “ Ffordd 
Newydd a chyflawn ì benderfynu, awdurdod Ga- 
nonaidd y Testament Newydd, yn dair cyfrol 
wythplyg. Cafodd y gwaith hwn ei ail-gy- 
hoeddi yn ddiweddar, gan gyfarwyddwyr yr ar- 
graffwasg Glarendonaidd, yn Rhydychain; ac y 
mae yn haeddianol, mewn bri a chymeriad uchel 
n mhlith dysgedigion. 
1 IOR, aa ysgrythyrol Duw, yn cyf- 
ateb i'r enw Hebraeg Adonai, ac yn gyffredin yn 
gyfieithad o hono. Y mae Adonai yn deilliaw o 
Eden, gwadu, neu golofn, ac yn arwyddo cyn- 
haliwr; a dichon fod Ïor, a Phor, yn dynodi 
' eth. 
1OSEPHUS, Fflafius Iosephus, yr hynafiaeth- 


wyddol, gan eu bod wedi eu sicrhau yn Nghrist 


wr enwog, a anwyd yn Ierusalem, un mlynedd 
ar ddeg a. fuan at ôl Crist. O ran ei grefydd, 
Pharisead ydoedd ; a thros hir amser efe a fu yn 
llywydd G«lilea. Wedi hyny derbyniodd lywydd- 
iaeth y fyddin Iuddewig, a chyda medr, gwroldeb, 
a phenderfyniad, cadwodd warchae dros saith 
wythnos ar dref amgaeredig Iotapha, lle yr 
ymosodwyd arno gan Fespasian a 'Thitus. Brad- 
ychwyd y dref i law. y gelyn; a chafodd deugain 
mil o'r trigolion eu darnio, a deuddeg cant eu 
cymeryd yn garcharorion. Darganfuwyd ,Io- 
sephus mewn ogof yn yr hon yr ymguddiasai ;a 
chafodd ei roddiifyny i'r cadfridog Rhufeinig. 
Pan oedd ar gael ei anfon at Nero, dywedir iddo 
ragfynegu y byddai i Fespasian ryw ddydd 
fwynhau yr urddas ymerodraethol ; ac felly iddo 
enill ffafr y cadfiidog, a chael ei ryddid. Tuedd- 
odd hyn ef, pan aeth i Ierusalem gyda Thitus, i 
anog ei gydwladwyr ìi ymostwng. Wedi daros- 
tyngiad [erusalem, aeth gyda Thitus i Rufain, 
ac ysgrifenodd ““ Hanes y Rhyfel Iuddewig,” o'r 
hwn yr oedd yn llygad dyst, mewn saith llyfr, 
yn gystal yn Hebraeg a Groeg. Y mae y gwaith 
hwn yn debycach i ysgrifeniadau Livy, nag un 
gwaith arall. Ei “Hynafiaethau Iuddewig ” 
hefyd, yn ugein llyfr, sydd waith rhagorol. Y 
mae ei ddau lyfr ar ““ Hynafiaethau yr Iuddew- 
on,” yn cynwys pigion gwerthfawr o hen hanes- 
ion, a chawsant eu hysgrifenu yn erbyn Apion, 
gramadegwr Alexandraidd, gelyn cyhoeddus yr 
Iuddewon. 

ISBRANICIAID, Ymneillduwyr Russiaidd. 
Ystyr yr enw yw lluaws yr etholedigion. Gelwir 
hwynt gan eu gwrthwynebwyr yn Ruswluieiaid, 
hyny yw, Rhwygwyr. Achlysur eu hymneill- 
duad oedd lled-dyb fod y llyfrau eglwysig a ar- 
graffwyd ac a gyfnewidiwyd gan Czar Ioan 
Basilides, yn 1562, ac eilwaith gan y patriarch 
Nicon, tua chanol y ganrif ddilynol, yn cynwys 
llygredigaethau athrawiaethol. Tadogir iddynt 
amryw dybiau gwrthun; ond y prif gyhuddiad 
a ddygir yn eu herbyn, yw gwadu amrywiaeth 
graddau y gweinidogion sefydledig. Cawsant 
herwydd hyn eu herlid yn greulon; ond dan 
erledigaeth, yn gyffelyb i'r Anghydffurfwyr 
Brutanaidd, cynyddent yn feunyddiol mewn rhif. 
Yn bresenol, dan deyrnasiad Alexander, y maent 
mewn modd dedwydd yn mwynhau goddefiad. 

ISHMAELIAID, plaid Fahometanaidd, yr 
hon ar y cyntaf a gynhwysai ran o'r Shiitiaid, 
neu ganlynwyr Ali. Gelwir hwynt yn Assas- 
siniaid ( assassins) oddiwrth Hassan a'i saith ol- 
ynwr, yr hwn a adwaenir wrth y cyfenwad “Hen 
wr y Mynydd,” milwyr yr hwn gyflawnent ryfel- 
gyrchiadau ysglyfaethus, a llofruddiaethau ys- 
geler. Cawsant eu darostwng gan y Mongoliaid 
oddeutu terfyniad y ddeuddegfed ganrif; ac er 
hyny nid oes yn aros o honynt yn unig ond ychyd- 
ig weddill yn Persia, ac yn Mynydd Libanus, yn 
Syria. Y maent hwy yn addoli y proffwyd Ali 
fel duw ymgnawdoledig, ac yn credu hysbysiadau 
goruwchnaturiol yr Imaniaid, ac yn athrawiaeth 
erchwynedigaeth; eithr gwadant baradwys ac 
uffern; ymwrthodant â phuredigaethau ac ym- 
prydiau yr ìawn-ffyddiaid, ac ânt ar bererindod- 
au, nid i Meca, ond i Meschib, lle claddedigaeth 
Ali, a thaith pedwar diwrnod o Baydad, Ni 
feddant hwy demlau cyhoeddus, a'u defodau 


IUB 


519 


IUDD 


crefyddol ydynt yn fwy syml nag eraill o'r Ma- 
hometaniaid. Cyfenwant eu hunain yn Seid, 
hyny yw, epil teulu Mahomet; a gwisgant ben- 
wisg werdd, yn arwydd o'u pendefigaeth ffugiol. 

| ISLAMAETH, iawn-ffyddiaeth  Fahometan- 
aidd. Arwydda y gair ymostyngiad i ewyllys un 
arall, yn neillduol Duw; ac felly y mae yn cyn- 
wys y dyogelwch, y tangnefedd, a'r llwyddiant a 
fwynheir gan yr ymostyngwyr. Gwneir proffes 
o ffydd yn undeb Duw, ac yn nwyfol anfoniad 
Mahomet yn Asluma; a phob un a wnelo y cyf- 
ryw broffes, sydd yn derbyn yr enw JMoslem, 
hyny yw, un wedi hollol gofleidio y wir ffydd, 
ac ymostwng i ewyllys Duw. Oddiwrth AM/oslem 
y mae Mussulman, hyny yw, Mahometan, yn 
tarddu. 

ISOCHRISTIAID, (hyn w, cydradd â 
Christ,) Origeniaid, a Gh HB NF 
oldeb yr apostolion â Christ mewn gogoniant. 
Cawsant eu condemnio mewn cymanfa yn 
Nghaercystenyn yn y flwyddyn 559. 

ISRAELIAID, hiliogaeth Israel, neu Iacob, 
y rhai ar y cyntaf a elwid yn Hebreaid, oddiwrth 
Abraham, yr hwn a ddaeth o'r tu Awnt i Euphra- 
tes; ac eilwaith yn Israeliaid, oddiwrth Israel, 
tad y deuddeg patriarch ; a thrachefn yn Iuddew- 
on, oddiwrth Iuda, am mai y llwyth hwnw oedd 
y. lluosocaf o lwythau Israel, ac nad oedd dy- 
eithraid yn gwybod nemawr am dano. Edrych 
Hebreaid, 

IUBILl, 9yp, gair Hebraeg, yn arwyddo 
ch wythad udgorn, ac yn dynodi un o wyliau ar- 
benig yr Iuddewon, yn cael ei chynal bob saith 
mlynedd seithwaith, neu naw a deugain o fly- 
nyddoedd, ac yn cael ei chyhoeddi trwy udgan- 
iad udgorn, yn yr holl wlad, Lef. xxv. 8, 9.. Y 
ddegfed flwyddyn a deugain oedd y lubili, Lef. 
xxv. ll. Yr oedd dyfodiad y Iubili yn achosi 
llawenydd mawr yn Israel; nid yn unig herwydd 
ei bod yn un o'u gwyliau arbenig, ac yn cael ei 
chyhoeddi trwy yr holl wlad ar ddydd iuawr y cy- 
mod, trwy udganu ag udgyrn, ond h«fyd oblegyd 
fod yr holl gaethion yn cael gollyngdod, a'r 
etifeddiaethau gwystledig oll yn cael eu hadferu 
l'w cyn-berchenogion yr amser hwnw. - Yr oedd 
dybenion gwladol a chrefyddol i'r wyl hon. Y 
dybenion gwladol oeddynt, atal trais a gormes ; 
rhagflaenu trosiad meddianau o'r naill deulu a 
llwyth i'r llâll; cadwad y llwythau yn ddigy- 
mysg, ac ar wahan oddiwrth eu gilydd; a chy- 
nhorthwyo yn nghyfrifiad amser. Y dybenion 
crefyddol oeddynt, cadarnhau dwyfol awdurdod 
y grefydd Iuddewig, a dwyfol anfoniad Moses; 
o'r hyn yr oedd cynyrch hunan-dyfol y flwyddyn 
yn brawf arbenig. Heblaw hyny, yr oedd y 
Íubili yn gysgod daionus bethau a fyddent, gan 
ei bod yn arddangosiad ardderchog o gyhoeddiad 
a rhyddid yr efengyl, Esa. lxi, l, 2; Luc iv. 
18, 19. Tybia rhai ei bod hefyd yn portreiadu 
yr adgyfodiad cyffredinol; ac mai o herwydd 
hyny y dywedir y bydd i hwnw gymeryd lle trwy 
udganiad udgorn Duw, 1 Cor. xv. 52. 

lubili mewn ystyr ddiweddarach, a ddynoda 
ddefod eglwysig rwysgfawr a gynhelir yn Rhuf- 
ain, ar yr hon y mae y Pab yn caniatau cyflawn 
gyd-ddygiad ( plenary indulgencee) i bob pechadur, 
o leiaf i bawb a ymwelont ag eglwysi St. Pedr 
a St. Paul. Sefydlwyd hon ar y cyntaf gan Bo- 


| 


niface VIII., yn 1300, i gael ei chynal yn unig 
bob can mlynedd; ond y sefydliad cyntaf o honi 
a ddygodd y fath gyflawnder o olud i goffrau yr 
eglwys, fel y penderfynodd Clement VI. yn 1343, 
iddi gael ei chynal bob deng mlynedd a deugain. 
Sefydlodd Urban VI. yn 1389, iddi fod bob 
pymtheg ar hugain o flynyddoedd, herwydd mai 
hyny oedd oedran Crist; ac yn 1475, Paul ll.a 
Sixtus IV., a sefydlasant ei bod bob pum mly- 
nedd ar hugain, fel y gallai pob dyn gael y budd 
o honi unwaith yn ei fywyd. Caniataodd Boni- 
face IX. i amryw frenhinoedd a mynachlogydd, 
yr uchelfraint o gynal Iubiliau; er engrhaiât, i 
fynachod Caergrawnt, y rhaì a fwyhnaent [ubili 
bob deng mlynedd a deugain, ar yr hon yr ym- 
dyrai dynion o bob parth i ymweled â bedd 
Thomas-a-Becket. Wedi hyn, Iubiliau a ddaeth- 
anti fod yn fynychach o Jawer. Yn gyffredin, 
cynhelir un ar urddiad Pab; ac y mae efe yn 
eu caniafau iddo ei hun ac i'r eglwys mor aml ag 
y byddo angen am danynt. Errhoddi hawl yn 
rhagoriaethau Iubili, y mae yr ordinhad babaidd 
yn gorchymyn ympryd, elus»nau, a gweddïau. 
Y mae yn rhoddi cyflawn awdurdod i'r oífeiriaid 
ryddhau yn mhob achosion, hyd. yn nod y rhai 
hyny a berthynant ar brydiau erailir Pab yn 
unig; ac h-fyd i gyfnewid addunedau, &c., yn 
yr hyn y mae yn gwahaniaethu oddiwrth gyflawn 
ganiatad. Atelir pob rhyw gyd-ddygiadau eraill 
dros amser y [ubili.. Parodd ISdward IIÍ., bre- 
nin Lloegr, i gylchwyl ei enedigaeth pam yn 
haner cant oed, gael ei chadw yn Iubili. Arni 
gollyngodd garcharorion yn rhyddion, maddeu- 
odd bob rhyw droseddau ond teyrnfradwriaeth, 


| Cyfansoddodd ddeddfuu daionus, a chaniatxodd 


amryw freintiau i'w ddeiliaid. Yn 1640, y Iesu- 
itíaid a gynaliasant Iubili ardderchog yn Rhuf- 
ain, herwydd mai hono oedd y ganfed flwyddyn 
o sefydliad eu hurdd ; a chadwyd yr un ddefod 
yn eu holl fynachlogydd hwy (trwy y byd. 
Edrych Gwyl. 

IUDDEWON, enw a darddir oddiwrth y 


| patriarch Juda, ac oddiwrth ragoriaeth llwyth 


luda ar y lleill, a roddir i holl hiliogaeth ei dad 
Iacob, yr hwn hefyd a gyfenwid Israel. 

Yr hanesion cywiraf am yr Iuddewon cyntefig 
a geir yn yr Ysgrythyrau santaidd; ac y mae yn 
hollol afreidiol eu hadrodd yma. 

Y mae crefydd yr Iuddewon diweddar, er eu 
gwrthodiad o'r Messia, yn dra dirywiedig; ond 
banau eu ffydd a amlygir gan Maimonides eu 
prif Rabbi, yn yr unfed ganrif ar ddeg, yn y tair 
erthygl ar ddeg dilynol: —'“ Yn 1, Yr wyfyn 
credu, â ffydd gyflawn a disiglymai y Creawdwr 
(bendigedig fyddo ei enw) yw creawdwr allyw- 
odraethwr yr holl greaduriaid; mai efe yn unig 
a wnaeth, sydd yn gwneuthur, ac a wna bob 
peth. 2, Nad yw y Creawdwr ond un yn unig; 
i undod yr hwn nid oes un cyflelybrwydd, ac 
efe yn uuig oedd, yw, ac a gaìíf fod ein Duw 


mai 
i. 8. Bod y Creawdwr yn anchorítorol, ac yn 


ni, 


| anamgyffredadwy gan ddealldwriaeth galluog o 


amgyflred yr hyn sydd goríforol; ac nad oes yn 
y bydysawd ddim cyffelyb iddo ef. 4. Mai y 
Creawdwr yw y cyntaf a'r diweddaf. 5. Mai y 
Creawdwr yw unig wrthrych addoliad, ac na 


| ddylai un bod arall gael ei addoli. 6. Bod geir- 


iau y proffwydi yn wirionedd. 7. Dod proffwyd- 


IUDD 


ô20 


ÍUDD 


HF GY ———— 


oliaeth Moses, ein hathraw ni, (bydded iddo or- 
phwys mewn heddwch,) yn wirionedd; ac mai 
efe yw tad yr holl ddoethion, yn gystal y rhai 
hyny a'i rhagflaenasant a'r rhai a'i canlynasant. 
8. Fod yr holl ddeddf, yr hon sydd genym yn 
ein meddiant yn bresenol, wedi cael ei rhoddi gan 
Moses, ein hathraw ni—bydded iddo orphwys 
mewn heddwch, 9. Na chyfnewidir y gyfraith 
hon byth, ac na fydd i'r Creawdwr roddi un 
arall. 10. Bod y Creawdwr yn gwybod holl 
feddyliau a gweithredoedd dynion. 11. Bod y 
Creawdwr yn gwobrwyo y rhai sydd yn cadw ei 
orchymynion, ac yn cosbi y rhai a'u troseddant. 
12. Y bydd i'r Messia ddyfod, er ei fod yn oedi; 
er hyny mi a'i dysgwyliaf ef yn wastadol hyd 
oni ddelo. 183. Y caìff y meirw eu hadferyd i 
fywyd, pan y trefnir i hyny fod gan gyngor y 
Creawdwr. Bendigedig fyddo ei enw, a dyrch- 
afedig fyddo eì goffadwriaeth yn dragywydd !” 

“Pwy bynag (medd Maimonides) a gredo mai 
gwirionedd yw yr holl erthyglau sylfaenol hyn, 
y mae efe yn myned ì mewn i fynwes Israel: 
* * * * achan nadpamor aml a mawrion 
a fyddo y pechodau a gyflawnodd efe trwy wendid 
meddylaidd, wedi iddo gael ei gosbi am danynt 
yn y byd hwn, efe a fwynha yn y byd i ddyfod. 
Eithr os bydd i un wadu un o'r erthyglau syl- 
faenol hyn, y mae efe wedi syrthio o fynwes 
lia ac y mae i'w gyfrif yn 
heretic ac yn Epicuriad,” &c. 

Y mae yr Iuddewon diweddar yn glynu mor 
gadarn yn yr oruchwyliaeth Fosenaidd ag y mae 
eu sefyllfa wasgaredig bresenol yn caniatau 
iddynt. Eu gwasanaeth sy'n cynwys yn benaf 
ddarllen y gyfraith yn y synagogau, yn nghyd 
âg amrywiaeth o weddiau. Nid ydynt yn arfer 
un aberth er dinystriad eu teml. Eu gwyr 
defosiynol ydynt yn adrodd clodydd arbenig i 
Dduw, nid yn unig yn eu gweddiau, ond ar bob 
achlysuron damweiniol, ac yn ymarfer â gweddi- 
au dair gwaith y dydd yn eu synagogau. Ni 
thraethir eu pregethau yn Hebraeg, yr hon iaith 
nid oes ond ychydig o honynt yn awr yn ei pher- 
ffaith ddeall; eithr yn iaith y wlad yn yr hon 
y cyfaneddant.. Gwaharddir iddynt bob llw ofer, 
a swnio enwau Duw heb angenrheidrwydd. Ym- 
ataliant oddiwrth y bwydydd gwaharddedig yn 
y gyfraith Lefiaidd; herwydd paham rhaid i'r 
byn a fwytaont fod wedi eì drin gan Iuddewon, 
a hyny mewn modd priodol iddynt eu hunain. 
Yn gyffredinol cadwant yr un defodau a gedwid 
gan eu hynafiaid, cyn belled ag y byddo am- 
gylchiadau yn caniatau; ond y mae rhyw am- 
yywiaeth mewn gwahanol wledydd. 

Yr Iuddewon diweddar, yn benaf, ydynt naill 
ai yn Phariseaid neu Gabbaliaid, ac a addefant 
gyfraith ddwyblyg o eiddo Dnw—ysgrifenedig 
ac anysgrifenedig; y flaenaf yn gynhwysedig yn 
mhum' llyfr Moses, a'r olaf fel y ffugiant hwy 
wedi ei rhoddi gan Dduw i Moses, ac wedi ei 
thraddodi o ben i ben, oddiwrtho ef ilawr hyd 
atom ni, Herwydd hyn coleddant elyniaeth 
anghymodlon yn erbyn y Curaitiaid, y rhai a 
ymlynant wrth y testun cysegrlan. Dysgwyl- 
iant yn feunyddiol am Fessia tymhorol, teyrnas- 
iad yr hwn a ystyriant yn fath o filariaeth; a 
phan y crybwyllant y Cristionogion i'r proffwydi 
yagddywedyd am ei sefyllfa ddarostyngol a'i 


ddyoddefiadau, soniant am ddau Fessia—un yn 
fab Ephraim, yr hwn a ganiatant yn berson o 
sefyllfa isel a chystuddiol yn y byd—a'r llall yn 
fab Dafydd, yr hwn a fydd yn dywysog buddugol 
a galluog. ï 

Yr luddewon a weddiant dros y meirw, her- 
wydd y credant y poenydir eneidïau y drygionus 
yn uffern, â thân, ac â chosbedigaethau eraill ; 
bod rhai wedi cael eu dedfrydu igael eu cosbi 
yn y modd hwn dros byth, tra y mae eraill i 
ddyoddef dros amser terfynol; yr hyn a alwant 
yn burdan, a dywedant nad yw yn gwahaniaethu 
oddiwrth nffern o ran lle, ond oran parhad. 

Dywedir fod eto ychydig Saduceaid yn Affrica, 
ac amryw leoedd eraill; ac yn y Dwyrain, ych- 
ydig weddillion o'r Samariaid cyntaf. 

Yn mherthynas i'r deg llwyth tybia y dysged- 
ig Mr. Basnage eu bod yn hanfodi yn y Dwyrain 
eto; ac y mae yn rhoddi y rhesymau dilynol dros 
hyny:—yn 1. I Salmanassar eu sefydlu ar lan y 
Charboras, yr hon sydd yn ymarllwys ì'r Euph- 
rates. I'r gorllewin yr oedd Chaleitis Ptolemy, 
a dinas Carra; herwydd hyny dyg Duw yr Iu- 
ddewon i'r wlad o'r hon y daeth y patriarchiaid 
allan. I'r Dwyrain yr oedd talaeth Gawsan, 
rhwng y ddwy afon Chaboras, a Saococas. Dyma 
sefyllfa gyntefig llwythau; ond ymdaenasant 
wedi hyny ar hyd y talaethiau cymydogaethol, 
ac ar hyd lenydd yr Euphrates. 2. Yr oedd y 
deg llwyth yn cynfaneddau yn y wlad hon pan 
y dinystriwyd Ierusalem, oblegyd deuent yn llu- 
oedd i'r deml i addoli. 3. Cyfaneddent yno o'r 
amser hwnw hyd yr unfed ganrif ar ddeg, obleg- 
yd yr oedd ganddynt benaethiaid y caethiwed, 
ac athrofâau tra blodeuog. 4. Er eu bod. wedi 
cael eu gwanychu yn fawr trwy erledigaethau, 
eto teithwyr o'r genedl hono a ddarganfuasant 
amrywiol o synagogau perthynol i'w brodyr, yn 
y ddeuddegfed a'r bedwaredd ganrif ar ddeg, 
9. Ni ddanfonwyd trefedigion newyddion i'r wlad 
hono wedi hyny, ac ni yrwyd ei phreswylwyr 
allan o honi, 6. Casglwyd hanes yr Iuddewon, 
o oes i oes, heb ddarganfod unrhyw gyfnewidiad 
oddigerth a achoswyd trwy wahanol chwyldro- 
adau yr ymerodraeth, gwahanol dymherau y 
llywodraethwyr, a'r adfeiliad anocheladwy ag 
sydd yn cymeryd lle mewn cenedl yn hanfodi yn 
unig trwy oddefiad, Y mae genym sylfaen gan 
hyny i gasglu fod y deg llwyth o hyd yn y 
dwyrain, lle y goddefodd Duw iddynt gael eu 
dwyn. Os nad yw y teuluoedd a'r llwythau yn 
wahanadwy, hyny sydd am fod yn annichonad- 
wy eu bod felly wedi yr oesoedd, a'r ystod hir- 
faith o gystudd a ddyoddefasant, Yn ddiwedd- 
af oll, medd yr awdwr dysgedig, os ceisiwn allan 
y deg llwyth, rhaid i ni ymofyn am danynt ar 
hyd lenydd yr Euphrates, yn Persia, a'r taleithiau 
cymydogaethol. 

Y mae yn annichonadwy penderfynu rhifedi 
presenol yr Iuddewon. Ychydig flynyddau yn 
ol sicrhaodd yr Iuddewon i Bonaparte fod pobl- 
ogrwydd eu cenedl hwy yn nghylch tair miliwn. 
Y maent wedi cynhyddu yn ddiweddar yn fawr, 
a chyfrifwyd hwy rhwng chwech a saith miliwn. 
T'ebygol y gallant fod yn nghylch pum' miliwn ; 
oll, fel y dywedant hwy, “ Yn dystion dros un- 
dod Duw ;” ac fel y sylwa Mr. Addision, “o 
wirionedd Cristionogaeth,” 


ÏUDD 


ô21 


IUDD 


Er dinystr Ierusalem hyd yn bresenol ni allodd 
ir Iuddewon adenill troedfedd o dir yn ngwlad 


udea ; nac yn wir un sefyllfa sefydlog yn unrhyw | 


wlad tan haul, er nad oes braidd gongl o'r ddaear 
nad ydynti'w cael ynddi. Yn y rhan amlaf o wled- 
ydd, y mae eu cyflwr wedi ei wellhau yn fawr. 
Gwnaethpwyd cynygion egniol er eu dychweliad, 
a chafodd cymdeithas eì sefydlu yn ;Nghaerludd, 
yn 1809, er hwylusaw yr amcan hwnw. Y mae 
hon yn benaf tan reolaeth gweinidogion efengyl- 
aidd yr aglwys wladol. Y maent wedi argraffu a 
dosbarthu y Testament Newydd yn Hebraeg, ac 
wedi anfon cenhadon i deithio trwy Ewrop, ac 
hefyd i Asia. 

Yr Iuddewon ydynt yn parhau yn eu dysgwyl- 
iadau am Fessia tymhorol i'w gwared o'r cyflwr 
isel i'r hwn y maent wedi eu darostwng ; ac yna, 
fel y sylwa un o'u Rabbiaid, “gelwir byd y 
Messia y byd dedwydd; ond eto, er amled eu 
siomedigaethau nid oes nemawr o honynt yn 
barod i gymeryd eu perswadioi dderbyn Crist- 


ionogaeth. Mewn;amrywiwledydd, ac mewn gwa- | 


hanol oesoedd, cawsant eu cigyddio yn greulon ; 
ac yn gyffredinol, derbyniasant well triniaeth 
oddiwrth Fahometaniaid a phaganiaid nag oddi- 
wrth Gristionogion. Dywedir fod bywyd luddew 
gynt yn Mhrydain, wrth ewyllys y prif arglwydd 
lle y trigai, ac yr un modd ei feddianau. Mor 
gryf hefyd oedd y rhagfarnau a'r drwgdybiau 
poblogaidd yn eu herbyn, fel, yn 1348, pan yr 
oedd haint ymdaenol angeuol yn teyrnasu dros 


| 


ran fawr o Ewrop, cyhoeddwyd eu bod hwy wedi | 
gwenwyno y ffynhonau a'r dyfroedd; ac mewn | 
canlyniad i hyny, miliwn a haner o honynt a 


gawsant eu cigyddio yn greulon. 
wyd haner miliwn o honynt o'r Yspaen, a phym- 
theg mil o Portugal. Edward I., brenin Lloegr, 
a atafaelodd yn eu meddianau, ac a'u deolodd am 
byth o'r deyrnas. 
iad fel nad oesun hanes pellach am Iuddewon 
yn Lloegr hyd ar ol y diwygiad, 

Dyoddefiadau yr Iuddewon y ganrif ddiwedd- 
af a fuont yn llai nag mewn un canrif blaenorol, 
er eu gwasgariad. Caniataodd Bonaparte iawn- 


Yn 1493 gyr- | 


| 


Mor gyflawn oedd yr ymlid- | 


derau dinaswyr iddynt, yr hyn a barodd ilawer- | 


oedd o'r Iuddewon cyfoethocaf sefydlu trigfan- 
au yn y wlad hono. Y mae Lloegr, Holland, 
Prwsia, a Poland, yn eu goddef a'u hamddiffyn. 
Y mae yr Yspaen a_ Portugal, yn nghyd a rhai 


o'r gwledydd Italaidd, o hyd yn wrthwynebol | a Y cu i AN 
| o 


iddynt i sefydlu eu harosfa yn eu plith, 
Yn Berlin yr Iuddewon a fwynhasant anrhyd- 


edd arbenigol, fel gwyr o athrylith a myfyrdod. | 


Heiwydd grym ei ymresymiad cyfenwyd y di- 
weddar Moses Mendelssohn, yn Socrates Iuddew- 
aidd; ac am hyfrydwch ei ymadrodd, y Plato 


Juddewaidd. Bloch, meddyg Iuddewaidd, yd- | 


| 


oedd un o brif naturiaethwyr yr oes; Hertz, 


yn broffeswr, ae iddo 400 o wrandawyr; Mainon 
ydoedd arddansoddydd medrus. Y mae beirdd, 
cerddorion, a chelfyddydwyr Iuddewaidd enwog, 
ac yn Berlin, yr hyn nid oes efallai yn un lle 


arall, y mae athrofa o wybodaethau, achyhoedd- | 


iad cylchynol, cyfansoddedig yn Hebraeg. 
Y mae Dafydd Lefi, Iuddew deallus, yr hwn, 


yn 1796, a gyhoeddodd “' Dreithiau ar Broffwyd- | 


oliaethau yr Hen Destament,” yn sylwi yn y 
gwaith hwnw, fod Deistiaeth a gwrthgredinïaeth 


wedi rhoddi y fath gamrau breision yn y byd, fel 
y maent o'r diwedd wedi cyrhaedd y genedl 
Iuddewig; a bod llaweroedd o'r Iuddewon yn 
bresenol wedi cael eu llygru i'r fath raddau gan 
anghrediniaeth, wrth ddarllen gweithion Boling- 
broke, Hume, Voltaire, &c., fel nad ydynt prin yn 
credu mewn datguddiad, llawer llai yn coleddu 
gobaith am eu hadferiad dyfodol. 

Sylwasom yn flaenorol nad oes bron un rhan 
o'r ddaear heb fod Iuddewon ynddi. Pan yr 
oedd Dr. Claudius Buchanan yn y Dwyrain yr 
oedd yn cymeryd sylw neillduol o gyflwr yr 
Iuddewon yn yr India. Yn ei gofen a gyflwyn- 
wyd i'r ardalydd Wellesley, gyda golwg ar y 
Cristionogion Syriaidd, sylwodd y Doctor ar 
hanfodaeth hen drefedigaeth o Iuddewon, ar 
gyffiniau Malabar, yn enwedigol yn Cochin; a 
chan i'r lle hwn gael ei orchfygu yn ddiweddar 
gan yr Isellmyniaid, tueddwyd ef i dalu ymwel- 
iad iddo, tan nawdd y llywodraeth Frytanaidd. 
Ei daith gyntaf yno ydoedd o Dachwedd, 1806, 
hyd Chwefror, 1807. Mewn llythyr a ddyddiwyd 
Chwef. 4, y mae yn dywedyd, “Bum yn awr 
yn Cochin, neu ei chymydogaeth dros ysbaid dau 
fis, a daethum yn dra chyfarwydd â'r Iuddewon. 
Nid ydynt yn byw yn Cochin, ond mewn tref yn 
nghylch milltir oddiyno, a elwir Mattachery, neu 
dref yr Iuddewon. Y mae yn hollol yn mron yn 
cael ei chyfaneddu gan Iuddewon, ac y maegan- 
ddynt ynddi ddwy synagog olygus. _ Yn eu plith 
y mae rhai dynion synhwyrol, heb fud yn hollol 
anwybodus o hanes eenhedloedd. Y mae yma 
hefyd Iuddewon o barthau pellenig Asia, fel y 
mae y lle hwn yn ffynhonell gwybodaeth yn 
nghylch y bobl hyny yn y Dwyrain; gan fod 
cyfryngiad gwastadol trwy longau rhyngddo â'r 
Mor Coch, yn y Gagendor Persiaidd, a genau'r 
Indus. Yr Iuddewon trigianol a ddosbarthir i 
ddau ddosbarth, y rhai a gyfenwir Iuddewon 
Ierusalem, neu yr Iuddewon gwynion; a'r hen 
Iuddewon, neu yr Iuddewon duon. Y mae gan 


| yr Iuddewon duon synagog hefyd; ond cyfan- 
| gorff y llwyth hwnw ydyw cyfaneddu trefi yn 


nghanol y dalaeth.” 

O barth yr Iuddewon gwynion, eu hanes hwy 
eu hunain, sef fel hyn:— Wedi dinystrio yr ail 
deml, lluaws aneirif o wyr a gwragedd, offeiriaid, 


| a Lefiaid, a fudasant i India; pan y rhoddodd 


brenin Malabar Crangonor yn drigfa iddynt. 
Dygwyddodd hyn oddiamgylch m.a. 490. Yma 


iddynt, trwy amrafaelion yn eu plith eu hunain 
dynu brenin Indiaidd i ymosod arnynt, yr hwn 
aladdodd amryw o honynt, ac a gaethgludodd 
eraill, trwy yr hyn y cawsant eu dwyn i sefyllfa 
dra isel. 

“ Oddiwrth eu gwedd Hiudwaidd a'u hanheb- 
ygolrwydd i'r Iuddewon Ewropaidd, barna y 
Doctor fod yn rhaid fod yr Iuddewon duon wedi 
dyfod i India amrywiol oesoedd cyn yr Iuddewon 
gwynion; ac edrychir arnynt gan y rhai olaf fel 
hiliogaeth iselach na hwynt. Ymwelodd y Doctor 
âg amrywiol o drefydd yr Iuddewon duon, yn 


| nghanol y wlad; ac i ba le bynag yr elai yr oedd 


yn cael coffadwriaeth iddynt gael eu deol o 
Iudea, a gobaith hyderus am ddychweliad yno 
cyn pen hir.” 


Wrth ymofyn nghylch y deg llwyth y mae y 


LAB 


522 


LAM 


Doctor yn penderfynu fod y rhan fwyaf o honynt 
wedi cofleidio Mahometaniaeth, fel y darfu i'w 
brodyr yn yr Yspaen gofleidio Cristionogaeth. 
— Christian Researches, third edition, pp. 204— 
218. Edr. Afghaniaid. 

IUDDEW AETH, athrawiaeth a defodau cref- 
yddol yr Iuddewon, hiliogaeth Abraham. 

Yr oedd y grefydd Iuddewig yn ddwyfol o 
ran ei hawdwr; yn gysgodol ac arwyddol o ran 
ei dyben; yn lluosog o ran ei defodau; yn gost- 
us, poenus, a_thrafferthus o ran ei hymarferiad- 
au; yn gyfyng o ran ei therfynu; yn dywyll o 
ran ei datguddiedigaethau; yn gnawdol o ran ei 
seremoniau; yn fydol o ran ei haddewidion a'i 
bygythion; ac yn derfynol o ran ei pharhad. 
Edr. Goruchwyliaeth. 

Y prif bleidiau Iuddewaidd oeddynt y Pharise- 
aid, y rhai a osodent grefydd mewn allanolion: 
y Saduceaid, y rhai oeddynt hynod am eu hang- 
rhediniaeth: a'r Esseniaid, y rhai a wahaniaeth- 
id wrth eu santeiddrwydd gerwin. 

IULIAN Y GWRTHGILIWR, ymerawdwr 
Rhufain, oedd fab Iulius Constans, brawd Cys- 
tenyn Fawr. Ganwyd ef yn Nghaercystenyn, 
yn y flwyddyn 331. Ymddiriedwyd ei addysgiad 
efa Gallus ei frawd i Eusebius o Nicomedia, yr 
hwn a roddodd Mardonius yn athraw iddynt. 
Dygwyd hwynt fyny yn y grefydd Gristionogol, 
a chawsant eu dirgymhell ì gymeryd arnynt 
urddau offeiriadol, â'r hwn yr ymddengys i Iulian 
anfoddloni cymaint fel yr aeth, pan oedd yn 


bedair ar hugain oed, ì Athen, lle y mwynhaodd 
addysg rhyw athronwyr paganaidd enwog, ac y 
cofleidiodd eu crefydd. Âr ei ddyfodiad i'r 
orsedd ymdrechodd adferu y grefydd baganaidd 
yn ei holl rwysg; gwrthwynebodd y Cristionog- 
ion; ysbeiliodd eu heglwysydd o'u trysorau, y 
rhai yn aml oeddynt helaeth iawn; ac wedi iddo 
fethu llwyddo i enill y Cristionogion i ymwrth- 
od a'u crefydd. trwy weniaeth, gwnaeth a fedrai 
er gwneuthur eu sefyllfa yn anhyfryd, trwy 
wahardd iddynt ddadleu mewn llysoedd barn, a 
gweini swyddau tan y llywodraeth. Gomeddai 
iddynt hyd yn nodi arddel eu crefydd mewn. 
modd cyhoeddus; ac i'r dyben i anwireddu pro- 
ffwydoliaeth Crist yn mherthynas i deml Ier- 
usalem, anogodd yr Iuddewon i'w hail-adeiladu 
yn mhen yn nghylch 300 o flynyddoedd ar ol ei 
dinystriad.. Yn hyn pa fodd bynag cafodd ei 
hollol faeddu, canys fflamiau yn tori allan o 
ogofâau tan-ddaearol a losgasant y gweithwyr, 
ac a achosasant i'r anturiaeth gael ei hollol roddi 
ifyny, Bu farw Iulian yn y flwyddyn 365, yn 
bedair ar ddeg ar hugain oed. Ei gymeriad 
ydoedd gyflawn o wrthdarawiadau. Tra yr oedd 
arun llaw yn ddysgedig, mawrfrydig, cymhedrol, 
a thirion, yr oedd ar y llaw arall yn wamal, 
anghyson, afreolaidd, anmhwyllog, a_choelgref- 
yddol i'r graddau mwyaf; ac yn ngwaelod yr 
holl agweddau hyn o'i gymeriad, yr oedd yn ym- 
ddangos annheimladrwydd a rhagrith cellweirgar 
a thwyllodrus. 


L. 


LABBADINIAID, canlynwyr Ioan Labbadie, 
brodor o Ffrainc, hynod am ei hyawdledd natur- 
iol a'i benboethder gwresog. Cafodd ei ddwyn 
i fyny yn mynwes Eglwys Rhufain, ac ymunodd 
â'r Iesuitiaid, oddiwrth barai yr ymneillduodd 
yn 1699, ac yr unodd â'r diwygwyr, yn mhlith pa 
rai y gweinidogaethodd gydag anrhydedd yn 
Ffrainc, Switzerland, a Holland. O'r diwedd 
ffurfiodd gyfundeb newydd, yr hwn a sefydlwyd 
yn olynol, yn Middlebury ac Amsterdam. Tros- 
blanwyd liwn yn 1670i Herworden, yn West- 

balico, ar ddymnniad neillduol y dywysoges 

lizab«th, merch yr etholydd Palatine, Abbades 
Herworden. Yn 1672gorfuwyd fodd bynag sy- 
mud y sefydliadi Altena, yn neheubarth Holland, 
lle y bu ei sylfaenydd farw yn mhen dwy flynedd 
wedi hyny, pan y symudwyd v frawdoliaeth i 
Wilwert, yn ngogledd Holland, ac y suddodd yn 
fuan i ebargofiad. 

Yn mhlith dysgyblion Labbadie yr oedd y 
ddysgediv a'r ddoniol Anna Maria Schurman, yr 
hon oedd yn rhagori yn gystal mewn paentiad ag 
mewn dysgeidiaeth. Ei enwogrwydd hefyd a 
dynodd sylw cymdeithas y cyfeillion, ac ymwel- 
wyd âg ef gan Bareley a Ceith, y rhai meddir a 
gynygiasant ei dderbyn. 

Gyda golwg ar dybiau Mr. Labbadie, yn ddi- 
ameu Cyfrinwr ydoedd, Megys penboethiaid 
eraill, dywedir ei fod yn bychanu'r Ysgrythyrau 
fel yn annigonol er iechydwriaeth, heb gymdeith- 
asiad rhyw lewyrchiad goruwch-naturiol. Dysg- 
ai yr angenrheidrwydd, wrth ddarlìen y Beibl, 
o ddal yn hytrach ar grybwylliadau mewnol yr 


ysbryd, nag ar ystyr lythyrenol y geiriau ; a bod 
effeithioldeb y gair yn ymddibynu yn fawr ar y 
pregethwr. Haerai yn mhellach y dylai y ffydd- 
loniaid fod a phob peth yn gyffredin heb is- 
raddoliaeth na gwahaniaeth; er fod yn debygol 
ei fod yn cyfyngu hyni ysbaid y Filariaeth, yr 
lïyn a gredai yn ddiysgog. Haerai hefyd fod y 
fuchedd feddylgar yn gyflwr o ras ac undeb â 
Duw, ac yn brif uchder perffeithrwydd; bod y 
Cristion, yr hwn y mae ei feddwl yn foddlawn a 
thawel, yn mwynhau Duw, ac yn hollol ddiofal 
am bob peth sydd yn dygwydd tan haul; ac y 
bydd iddo gyrhaedd cyflwr dedwydd, yn unig 
trwy ymarferyd â hunan-ymwadiad, marweiddio 
y cnawd a'i chwantau anianol, a thrwy weddi 
feddyliaidd. Y fath oedd y tybiau a dynir allan 
o'i ysgrifeniadau; ac yn mherthynas i'w gymer- 
iad anghyoedd, er yr holl chwedlau gwrthwyn- 
ebol, y mae Mosheim a'i gyfieithydd yn ei ddar- 
lunio fel cynllun manylaidd o santeiddrwydd ac 
ufydd-dod, yr hwn yr oedd ei ddysgyblion tan 
rwymau i'w efelychu. 

LABARUM, yr enw a roddwyd ar y faner 
ymerodraethol, ar yr hon wedi ei ddychweliad, y 
gosododd Cystenyn enw Crist mewn un clwm o 
amryw lythyrenau. 

LACEY—lIoan Lacey, Ysw., un o broffwydi y 
Oamisariaid. Edr. Camisariaid. 

LAMA DELAI, neu Y PRIF LAMA, enw 
archoffeiriad, neu dduw byw y Tartariaid Tibet- 
aidd, yr hwn sydd yn cyfaneddu yn Ratoli, myn- 
achlog eang ar lenydd y Barampwter, saith 
milltir o Lassa, yn Tibet. Cyfaneddir godreu y 


LAM 5 


9 LAM 


mynydd hwn gan 20,000 o Lamâaid,.neu offeir- 
iaid, y rhai sydd ag ystafelloedd gwahanol oddi- 
amgylch y mynydd, ac a sefydlir, yn ol graddau 
arbenig, mewn cyflead gwahanol oddiwrth y prif 
esgob. Addolir hwn, nid yn unig gan y Tibet- 
iaid, ond hefyd gan y Tartariaid paganaidd a 
grwydrant y cyfandir helaeth sydd yn cyrhaedd 
olenydd y Wolgai Corea, arfôr Japan. Y mae 
efe nid yn unig yn brif esgob, yn rhaglaw Duw ar 
y ddaear, ond hefyd yn cael ei barchu fel y Duw- 
dod ei hun gan y Tartariaid mwyaf pelienio, y 
rhai a'i galwant yn Dduw, yn Dad tragywyddol 
ymef. Credant ei fod yn anfarwol, a chwedi ei 
gynysgaeddu â phob gwybodaeth a rhinwedd. 
Deuant i fyny bob blwyddyn o wahanol barthau 
i addoli ac offrymu pethau gwerthfawr yn ei 
deml. Hyd yn nod ymerawdwr China, er mai 
Tartar Manchonaidd yw, nid yw yn ol o gydnabod 
y Lama Delai yn ei sefyllfa grefyddol, gan ei fod, 
ar draul fawr yn cynal is lama, fel dirprwywr 
oddiwrtho, yn mhalas Pekin. Dywedir nad yw 
y prif lama i'w weled un amser, oddigerth mewn 
. lle dirgel yn ei balas, yn nghanol rhifedi mawr o 
lampau, yn eistedd ar glustog, a'i goesau yn 
groes, wedi ei addurno oll âg aur a meini gwerth - 
fawr,lle yn mhell oddiwrtho, yr ymgryma y 
— bobl iddo, gan nad cyfreithlon ydyw i neb gym- 
. aint a chusanu cei droed. Nid yw efe yn dychwel- 
| yd yr arwydd leiafo barch, nac yn siarad hyd 
yn nod â'r tywysogion mwyaf; eithr yn uniz yn 
gosod ei law ar eu penau pan yr hollol gredant 
eu bod trwy hyny, yn derbyn cyflawn faddeuant 
o'u holl bechodau. 

Y Sunniassaid, neu y pererinion Indiaidd, a 
ymwelant yn fynych â Tibet fel lle santaidd; ac 
y mae'r lama bob amser yn cadw dau neu dri 
chant o honynt dan gyflog. Heblaw ei effeith- 
iolrwydd a'i awdurdod grefyddol, y mae gan y 
prif lama awdurdod annherfynol trwy ei diriog- 
aethau helaeth. Y mae yr offeiriadaeth yn hollol 
yn nwylaw yris lamâaid, y rhai a wnant i fyny 
y corff galluocaf yn y llywodraeth; ac heblaw 
hyny, ydynt yn llenwi urddau mynachaidd, y 
rhai a berchir ganddynt yn f»wr.. Yr holl wlad, 
megys yr Eidal, sydd lawn o offeiriaid; y rhai 
â ymddibynant am eu cynhaliaeth yn hollol ar 
yr anrhegion gwerthfewr a anfonir iddynt o 
eithafion 'Tartary, o ymerodraeth China, ac yn 
mron o holl barthau India. Y mae 9000 o fyn- 
achlogydd yn Lassa ei hun. k 

Tyb y rhai a gyfrifir yn fwyaf iawn-ffyddiog 
yn mhlith y Tibetiaid yw, nad yw enaid y prif 
Ìama, pan, trwy gystudd neu henaint yr ym- 
ddengys eifod yn marw, eithr yn unig yn ym- 
adael â thrigfa anhwylus, am un arall ieuangach 
a gwell; a'i fod yn cael ei ddarganfod eilwaith 
gan yr offeiriaid wrth arwyddion arbenig, yn 
nghorff rhyw blentyn o'r urdd offeiriadol, yn yr 
hon yr ymddengys bob amser. i 

Holl genhedloedd y Dwyraìn yn mron, oddi- 
gerth y Mahometaninid, a gredant draws-eneidiad 
fel prif erthygl eu ffydd; yn neìllduol trigolion 
Tibet ac Ava, y Reguiaid, y Siamiaid, y rhan 
amlaf o'r Chiniaid a'r Japaniaid, a'r Moguliaid 
a'r Kalmuckiaid, y rhai a newidiasant Sehaman- 
iaeth am addoliad y priflama. Yn ol athraw- 
iaeth traws-eneidiad, nid yw yr enaid byth yn 
gorphwys, eithr yn wastad mewn gweithrediad ; 


canys nid cynt y gedy ei hen. drigfa nag yr Â i 
mewn i un newydd. Ni ddichon y lama delai, 
neu y Ffoe, yn trigo yn y prif lama, ac yn myned 
i mewn i'w olynwr, gan ei fod yn berson dwyfol, 
gael allan un llety gwell na chorff ei-ganlynied- 
ydd; a chan mai duw, i'r hwn y mie pob p»th 
yn adnabyddus ydyw, y mae y lama d«lai gan 
hyny yn gydnabyddus â phob peth a ddygwydd- 
odd yn yspaid ei arosiad mewn corff arall. 

Dywedir fod y grefydd hon yn hanfodi er ys 
tair mil o flynyddoedd; ac ni allodd amser, na 
dynol-effeithiolrwydd, gymaint ag yszog awdur- 
dod y prif lama. Y mae y dduwioliaeth ( tAe- 
ocracy) hon yn cyrhaedd achosion tymhorol, yn 
gyfartal â rhai ysbrydol; er, yn mhenaduriaeth 
y lamâaid, fod yr awdurdod wladol, ar achlysur- 
on damweiniol, wedi cael ei hysgar trwy chwyl- 
droadau bychain, oddiwrth yr un ysbrydol, eto 
cawsant bob amser eu haduno yn mhen ychydig; 
fel yn Tibet y mae yr holl gyfansoddiad yn ym- 
ddibynu ar yr esgobaeth ymerodrol, mewn modd 
anadnabyddus yn mhob lle arall. Canys fel y 
tybia y Tibetiaid fod y prif lama yn cael ei fyw- 
hau gan y Shaca neu y //foe daionus, yr hwn ar 
farwolaeth un lama sydd yn trawsfudoir nesaf, 
gan ei gysegru yn ddelw dwyfoliaeth, cedwir y 
gadwyn ddisgynedig o lamâaid oddiwrtho ef 
mewn graddau sefydlog o santeiddrwydd; fel 
nad galluadwy dychymygu llywodraeth oífeir- 
iadol wedi cael ei sefydlu yn fwy diysgog na'r 
un sydd yn llywodraethu y wlad hon. Prif drefn- 
wr achosion tymhorol nid yw amgen rhag-frenin 
y prif esgob, yr hwn, mewn cydffurfiad â rheolau 
ei grefydd, sydd yn cyfaneddu mewn tawelwch 
dwyfol mewn adail, yr hon ar yr un pryd sydd 
deml a phalas. Os darfuirai o'i bleidwyr mewn 
amseroedd diweddar, ymwrthod âg addoliad ci 
berson, eto rhyw ddull-weddiadau sylweddol o 
grefydd a Shaca yw yr unig ffydd a ganlynant. 
Y sefyllfa o santeiddrwydd a ofynir gan y gref: 
ydd hono sydd yn gynhwysedig mewn diweirdeb 
mynachaidd, absenoldeb meddwl, a_ pherffaith 
esmwythder dihanfodedd. 

Sylwyd mai gwrthran pabyddiaeth yw crefydd 
Tibet, gan fod trigolion y wlad hono yn arfer 
dwfr santaidd a gwasanaeth cynghaneddol. Y 
maent hefyd yn offrymu elusenau, gweddiau, ac 
aberthau dros y meirw. Y mae ganddynt rifedi 
mawr o grefydd-dai llawn o fynachod, yn nghylch 
30,000; yrhai, heblaw y tair adduned o dlodi, 
ufydd-dod, ac elusen, a wnant amryw eraill. Y 
mae ganddynt eu cyffeswyr, y rhaì a ddewisir 
gan eu blaenoriaid; ac y mae y rhi hyn yn cael 
trwyddedau gan y lamas, heb yrhai ni allant 
dderbyn cyífesiadau, na sefydlu penydau. Y 
maent yn arfer gleiniau. Gwisgant feitr a chap- 
au fel esgobion; ac y mae lama delai yn agos 
yr un peth yn €u plith hwy ag yw y pab yn mhlith 

abyddion. 

LAMAIAETH, crefydd dysgyblion y lama 
delai, neu y prif lama. 

LAMBETH—ERTHYGLAU LAMBETH. 
Edr. Erthyglau. 

LAMP, Gr, yagrac; yn briodol, offeryn i 
gynal a rhoddi goleu, Math. xxv. i. 3, 4; yn 
drawsenwadol, y goleu yn y lamp, Math. xxv. 
8; yn gyffelybiaethol, yn 1. Duw fel cyfarwydd- 
wr a dyddanydd eì bobl, 2 Sam. xxii. 29, Saes. 


LAT 


LAT 


2. Gair Duw fel rheol ffydd ac ymarferiad dyn- 
ion, Ps. exix. 105 ; Diar. vi. 23, Saes. 3. Goleu- 
nì rheswm a chydwybod, Diar. xx. 27, mar. 
4. Proffes o grefydd, gan nad pa un ai gwirion 
eddol neu ragrithiol fyddo, Math, xxv. 1—f. 
5. Llawenydd a llwyddiant bydol, Diar. xiii. 9. 
6. Mab, yn olynwr i'w dad mewn swydd, 1 Bren. 


xv. 4. 

LAMPETIAID, canlynwyr Lampetius, myn- 
ach Syriaidd, yn y ddwyfed ganrif ar bymtheg. 
Dysgai fod dyn wedi ei eni yn rhydd, ac na ddylai 
Cristion wneyd dim oorfod, rhwymau, neu angen- 
rheidrwydd ; ac o ganlyniad fod addunedau, hyd 
yn nod o ufydd-dod, yn anghyfreithlon. Dywed- 
ir iddo ychwanegu at hyn gyfeiliornadau Arius 
a'r Carpocratiaid; ond y mae hyny heb vi brofi. 
Mwy tebygol mai ei brif zyfeiliornad oedd gwrth 
wynebu addunedau mynachaidd, ac i'w elynion 
dadogi cyfeiliornadau Arius arno i'r dyben i 
dduo ei gymeriad, fel y gwnaethant a llawer 
eraill. 

LANCUAID, neu LANTHUAID, canlynwyr 
rhyw gyfrinwr Chinïaidd, gwr tra rhyfedd, os 
gwir y chwedl i'w fam ei ddwyn yn ei chroth 
dros saith deg o flynyddoedd! Nid rhyfedd i'r 
fath un gyflawni llawer o hynodion, 

LAOCUM, neu LAOCIUM, athronydd Chini- 
aidd henach na Confucius, a sylfaenydd y blaid 
Taon, neu Tao-se. 

LATIMER—Dr. Huw Latimer, Esgob Caer- 
wrangon, ac un or merthyron, yn amser y 
Frenhines Mari, a anwyd o rieni isel ond onest, 
yn Thurcaston, ger mynydd Sorrel, yn swydd 
Leicester, yn y flwyddyn 1470. Cafodd ei osod 
pan yn ieuanc mewn ysgol iecithadurol yn 
'Thurcaston, a thrachefn yn Leicester, lle y cyn- 
yddodd mor ebrwydd, fel y penderfynwyd ei 
ddwyn ef i fyny i'r offeiriadaeth. I'r dyben hwn 
cafodd ei ddanfoni Gaergrawnt, yn 1484, lle y 
cymerodd ei raddau celfyddydol. Wedi ei urddo 
yn offeiriad ymddygodd gyda sêl a gwresogrwydd 
mawr yn niffyniad pabyddiaeth, ei grefydd, yn 


erbyn y tybiau diwygiedig ag oeddynt wedi | 


cyfodi yn ddiweddar yn Lloegr. Gwrandawodd 
yr athrawon newyddion gydag anfoddlonrwydd 
mawr, a thraethodd ddifriaeth yn erbyn y diwyg- 
wyr, yn gyhoeddus ac yn ddirgel. Mor ddrwg 
yr edrychaì arnynt fel y dywedodd mai ei farn 
oedd fod yr amseroedd diweddaf, a dydd y farn 
yn agoshau, “ Annuwioldeb,” eb efe, “sydd 
yn enill tir yn feunyddiol, ac ì ba_le nad ellir 
dysgwyl i ddynion fyned, pan y dechreuont hyd 
yn nod amheu anffaeledigrwydd y pab.” Os 
byddai neb yn gogwyddo at y diwygiad, byddai 
Latimer yn sicr o'i wrthwynebu; ac yn neillduol 
pan y byddai Mr. Stafford, llithiwr duwinydd- 
iaeth yn Nghaergrawnt, yn darllen llithiau yn 
yr ysgolion, gofalai am fod ynoi ymlid yr ysgol- 
heigion ymaith. Y fath oedd gelyniaeth Latimer 
at yr egwyddorion hyny ag y teimludd drachefn 
mai ei brif anrhydedd oedd eu hamddiffyn. Yn 
mhlith y rhai a bleidient y diwygiad yr oedd Mr. 
Thomas Bilney, yn un o'r penaf. Bu Latimer 
mor ddedwydd a dyfod yn gydnabyddus â'r gwr 
da hwn, yr hwn hefyd a ffurfiodd dybiau ffurfiol 
am dano yntau. Gwyddai fod buchedd Latimer 
tra yn y brif ysgol, wedi bod yn hollol foesol a 
chrefyddol; priodolai ei ffaeleddau i athrylith ei 


chrybwyll wrtho amryw ; 
llygredigarthau crefydd yn gyffredinol, gan ddy- 
feru ambell sylw yn nghylch rhai o ddiryw- 
iadau yr eglwys babaidd yn neillduol. Trwy 
effeithiolrwydd ymdrechion Mr. Bliney, cafodd 
Latimer ei rwymo i ymwrthod a'i , olygiadau 
pabyddol, ac i ddyfod, pan yn dair ar ddeg 
a deugain oed, yn Brotestant sefydlog, ac mor 
ymdrechgar i amddiffyn a lledaenu yr ath- 
rawiaeth brotestanaidd, ac i enill dysgyblion 
iddi, ag oedd wedi bod yn flaenorol i ddinystrio 
g lynion y Pab. Cymerwyd sylw uniongyrchol 
o'r cyfryw ymddygiad. Yr oedd Caergrawnt fel 
pob rhan o'r deyrnas, yn hollol babaidd; a phob 
tyb newydd yn derbyn sylw neillduol; ac felly 
canfu Latimer yn ebrwydd pa mor gas yr oedd 
efe wedi gwneyd ei hun. Erbyn hyn, trwy ddy- 
fal chwilio yr ysgrythyrau, yr oedd efe wedi dy- 
fod yn hollol gyfarwydd a'r holl resymau ys- 
grythyroladdasi wrthwynebu prif gyfeiliornadau 
eglwys Rhufain. Daeth yn awr yn dra enwos 
fel pregethwr, ac i ddangos deheurwy.d neillduol 
yn y cyfaddsiad o'i areithiau at alluoedd y bobl, 
Cafodd ei wrthwynebu yn gyhoeddus gan Dr, 
Buckingham, prior Blackfriars, yr hwn a ym- 
ddangosodd yn ei erbyn yn yr areithfa gyda 
rhwysg a helaethdermawr; ac mewn modd neill- 
duol difriodd yr ysgrythyrau yn Saesneg. Ond 
ar y Sabbath canlynol, cyfododd Latimer i wrth- 
brofi tybiau y twyllwr hwn. Mewn canlyniad, 
ymgasglodd yr holl brif ysgol i wrando gwrth- 
wynebwr y gweinidog rhagddywededig, yr hwn 
ydoedd ei hun yn bresenol hefyd, 

“ Latimer gyda difrifoldeb mawr, a ailadroddodd 
resymau y Doctor dysgedig, gan eu gosod ger 
bron yn y modd mwyaf e»lur a grymus; ac yna 
a ymosododd arnynt gyda'r fat synwyroldeb a 
digrifwch, fel y parodd i'w wrthwynebwr ym- 
ddangos yn y goleuni mwyaf gwrthun, ac y 
gyrodd ef ymaith gan beri iddo ffieiddio ei hun 
a'i dybiau. Y pethau hyn a ddirfawr frawych- 
asant yr offeiriaid pabaidd. Parhaodd Latimer i 
bregethu, a chyfeiliornad (fel y galwent ef)i 
ymdaenu. Penaethiaid y blaid babaidd a an- 
erchasant esgob Ely fel eu hamddiffynydd swydd- 
ol; ond nid oedd y prelad hwnw y dyn i ateb 
eu dyben. Er ei fod yn babydd, yr oedd yn 
gymhedrol ; ac ni wnaeth ond gostegu Latimer, 
a hyny yn unig dros ychydig amser. Dr. Barnes, 
o Austin Friars, mynachlog yr hwn ydoedd rydd 
oddiwrth lywyddiaeth esgobaethol, a'r hwn oedd 
yn mawrygu Latimer yn fawr, a roddodd. drwy- 
dded iddo yn ddiofn i bregethu yno. Yr anrhy- 
dedd i'r achos Protestanaidd yr hwn a enillodd 
ein pregethwr yn yr areithfa, a gynhaliodd hefyd 
trwy fuchedd santaidd allan o honi. Mr, Bilney 
ac yntau a roddasant engrhaifftiau beunyddiol o 
ddaioni, y rhai nid oedd olluadwy i falais eu 
gwaradwyddo, nae i genfigen eu camddeongli, 
Ymwelent a'r carcharorion, diwallent y tlodion, 


, 925 


a phorthent y newynog. Caergrawnt ydoedd 
lawn o'u gweithredoedd da; a'u haelioni i'r tlod- 
ion, a'u hymweliadau caredigol i'r cleifion, oedd- 
ynt destunau cyffredin ymddyddan. Yn nghylch 
y pryd hwn tynodd ac arwyddodd Latimer, yn 
nghyd a deunaw o esgobion, fynegiad yn erbyn 
awdurdod eglwysig y Pab, yn terfynu yn y geir- 
iau byn:—'“Y dylai y bobl gael eu haddysgu; 
i Grist mewn modd pendant wahardd i'w apos- 
tolion a'u holynwyr gymeryd iddynt eu hunain 
awdurdod y cleddyf, neu uchelfraint brenhin- 
oedd; ac os bydd i esgob Rhufain, neu ryw es- 
gob arall gymeryd y cyfryw awdurdod, ei fod yn 
orthrymwr, yn dreisiwr iawnderau dynion eraill, 
ac yn ddymchwelwr teyrnas Crist.” Yn yr un 
ílwyddyn cyfarsengwyd prioriaeth  Malverne 
Fawr, yn swydd Gaerwrangon. Ar y cyfarseng- 
iad cyfarwyddodd Latimer mewn taer ddymuniad 
ar Cromwell, rhaglaw cyffredinol y brenin, fod 
i'r priordy hwnw sefyll, nid fel mynachdy, ond 
fel ty pregethu, myfyrdod, a gweddi. Yr un 
flwyddyn cymerodd hygof Weithred y Chwech 
Erthygl le, yr hon a barodd ddychryn mawr i 
holl bleidwyr y diwygiad ; a chan nad allai esgob 
Caerwrangon bleidleisio dros y weithred, tybiodd 
yn anaddas ynddo gadw un swydd mewn eglwys 
ag oedd yn gofyn y cyfryw delerau cymundeb; 
gan hyny rhoddodd i fyny ei esgobaeth, ac en- 
ciliodd i'r wlad, lle y trigodd dros boethder yr 
erledigaeth a ganlynodd y weithred, gan fwriadu 
diweddu ei ddyddiau yno. Ond yn nghanol ei 
ddyogelwch, cafodd ei ddwyn trwy ddygwyddiad 
ìi ganol y rhyferthwy oedd oddiallan. Cafodd 
anaf trwy gwymp pren, ac yr oedd y briwiad 
gymaint, fel y gorfu aeno fyned i Gaerludd, lle 
y canfu ddymchweliad ei noddwr, Arglwydd 
Cromwell, yr hyn golled a deimlodd yn fuan. 
Ysbiwyr Gardiner a'i darganfuasant ef yn ei gel- 
fa; ac fel yr oedd rhywun wedi ei glywed yn 
dywedyd yn erbyn y chwech erthygl, cafodd ei 
anfon i'r Twr, a'i garcharu dan y naill esgus neu 
y llall, dros chwech mlynedd, gydag esgob Win- 
chester. 

Ar newidiad y llywodraeth dan Edward VI., 
cafodd Latimer, yn nghyd ag amryw eraill, ei 
ryddhau; ac mewn canlyniad i wahoddiad oddi- 
wrth ei gyfaill Cromell, sefydlodd ei drigfan yn 
Lambeth, lle yr arweiniodd fywyd tra anghy- 
oedd, gan mai ei brif orchwyl ydoedd gwrando 
cwynion, ac adgyweirio niweidiau y tlodion. Ond 
er mor ddaionus oedd ei waith, ni ddiangodd y 
pryd hwnw rhag enllib, sef iddo, wedi dyfarniad 
a dienyddiad yr Arglwydd Uchel-Lyngesydd, 
(yr hyn a ddygwyddodd o gylch y pryd hwnw,) 
ddadleu yn gyhoeddus dros ei farwolaeth ef, 
mewn pregeth o flaen y brenin; ei fod yn parchu 
ei gymeriad ; ac mai yn unig er mwyn gwen- 
ieitho mewn modd gwasaidd i'r amddiffynwr y 
gwnaeth hyny. Y mae y rhan gyntaf o hyn yn 
wirionedd, ond yr ail a'r drydedd yn hollol gyf- 
eiliornus._ Ar y chwyldroad a ddygwyddodd yn 
y llys ar farwolaeth Dug Somerset, ymneilldu- 
odd Latimer i'r wlad, ac adgymerodd a phre- 
gethu yn y lleoedd y tybiai yn fwyaf angenrheid- 
iol. Ond mor gynted y penderfynwyd dwyn 
pabyddiaeth i mewn, y cam cyntaf tuag at hyny 
ydoedd gwahardd pregethu trwy y deyrnas. 
Llaweroedd a garcharwyd; a chan fod esgob 
uU 


Winchester, yr hwn y pryd hwnw oedd y prif 
weinidog, wedi ei nawdd-golledu ef o'r dechreu- 
ad, cafodd ei wysio ganddo i ymddangos ger 
gwydd y cyngor. Cafodd ei rybuddio am hyn 
cyn dyfodiad y genad, ond ni wnaeth un defnydd 
o'r wybodaeth. Cafwyd ef gan y genad wedi 
ymdrwsio, ac yn barod i'r daith; yr hyn a_ bar- 
odd syndod iddo; ond dywedodd Latimer wrtho 
ei fod mor barod i fyned gydag ef i Gaerludd i 
sefyll dros ei ffydd, ag y bu i gyflawni un daith 
erioed; ac nad oedd un amheuaeth ganddo na 
byddai i'r Duw hwnw ag oedd wedi ei alluogi ef 
i sefyll ger bron dau dywysog, i'w nerthui sefyll 
ger bron un arall, naill ai er ei gysur neu ei 
anghysur tragywyddol. Dywedodd y genad 
wrtho nad oedd ganddo yn unig ond llythyri'w 
draddodi iddo, ac ymadawodd ar hyny. 

Wedi agor y llythyr, canfu Latimer nad oedd 
yn unig ond gwysiad iddo ymddangos ger bron 
y llys, a phenderfynodd ufyddhauiddo. Taraw- 
odd allan gan hyny yn ddioedi; ac fel yr oedd 
yn myned trwy Faesygofiaid, y lle yn gyffredin 
yn yr hwn y llosgid hereticiaid, dywedodd mewn 
modd llawen, “Y mae Maesygofiaid wedi hir 
ruddfan am danaf fi.” Bore dranoeth dysgwyl- 
iodd ar y cyngor, yr hwn a'i daufonodd ì'r 'Pwr. 
Cafodd ei ddedfrydu yn nechreu Hydref, a'i 
ddienyddio yn nghymdeithas Ridley, ar yr un- 
fed ar bymtheg. Pan dda>th at y pawl,. dyrch- 
afodd ei lygaid, a dywedodd, “ Fidelis est Deus ;” 
hyny yw, “ Ffyddlon yw Duw, yr hwn ni ad ein 
temtio uwchlaw yr hyn a allom.” Yna ymbar- 
otodd, gan ddywedyd wrth esgob Caerludd, 
“Bydd i ni heddyw, frawd, gyneu y fath gan- 
wyll yn Lloegr, ar na ddiffoddir byth.” Y fath 
oedd marwolaeth Huw Latimer, esgob Caer- 
wrangon. Yr oedd yn feddianol ar dymer dded- 
wydd, wedi ei meithrin a'r egwyddorion goreu; 
a'r cyfryw oedd ei sirioldeb, fel nad oedd unrhyw 
amgylchiadau yn ymddangos yn ei derfysgu; a'r 
cyfryw oedd ei wrolder Cristionogol, fel nad oedd 
y profedigaethau mwyaf yn alluog i'w ddigaloni. 
Yn wir, nid oes un ganmoliaeth yn ddiffygiol i 
Latimer, pan ystyrir ei fod yn un o flaenoriaid 
ardderchog lu y merthyron, y rhai a ddygasant 
y diwygiad i Loegr. 

Efe, yn fwy na neb arall, a ddygodd y diwyg- 
iad yn mlaen trwy ei bregethau. Yr oedd go- 
nestrwydd eglur ei sylwadau, bywiogrwydd ei 
eglurhad, ei arabedd diaddurn, digifrwch ei dy 
mer, symlrwydd ei galon, cywirdeb ei ddealldwr- 
iaeth, yn gwneuthur ei bregethau yn fywiog pan 
yn cael eu traddodi, ac yn peri eu bod yn awr y 
cyfansoddiadau mwyaf difyrus o eiddo yr oes 
hono, ac efallai y rhai gwerthfawrocaf i ni. 

LAURA, celloedd bychain, ychydig bellder 
oddiwrth eu gilydd, yn y rhai y trigai ermidiaid 
yn nghyd yn yr anialwch. Yr ermidiaid hyn nid 
oeddynt yn byw yn frawdoliaeth, eithr yr oedd 
pob mynach yn parotoi ar ei gyfer ei. hun, yn ei 
gell neillduol. Y lauriaid enwocaf y crybwyllir 
am danynt mewn hanesyddiaeth eglwysig, oedd- 
ynt yn Palestine; megys, laura St, Euthymas, 
St. Saba, laura y tyrau, &c. 

LEE, Ann Lee, sylfaenydd yr Ysgydwyr, y 
rhai a gant eu darlunio yn y lle priodol. 

LEADLEY, Shan Leadley, sylfaenydd y gym- 
deithas Philadelphaidd, yn y ddwyfed ganrif ar 


LEL 


bymtheg; yr hon trwy ei gweledigaethau, rhag- 
fenanadau, a'i haitrawlaotfiau truthiol a lwydd- 
odd ì enill cryn luaws o ddysgyblion yn Phila- 
delphia, yn America, yn mhlith y rhai yr oedd 
amryw wyr dysgedig. Cofleidiodd yr un syn- 
iadau a'r arglwyddes Bowrignon, ar ddwyfol 
ddylanwadau; ac yr oedd yn dra hyderus y bydd- 
ai diwedd buan ar yr holl ymraniadau yn mhlith 
Cristionogion, ac y byddai i deyrnas y Gwaredwr 
ddyfod yn dra gogoneddus, pe byddai i bawb 
a gyfenwir ar eì enw uno i ymroddi i ganlyn 
arweinyddiad yr Ysbryd Glan, trwy ei ddylan- 
wadau a'i grybwylliadau dwyfol, gan ymwrthod 
a'r ffurfiau atbrawiaethol ac ymarferol a ddynod- 
ant wahanol gyfundebau. Aeth yn mhellach; 
cyhoeddodd ei bod hi wedi derbyn gorchymyn 
dwyfol i hysbysu agos ddynesiad yr amgylchiad 
gogoneddus hwn. Haerai gyda'r eofnder mwyaf, 
mai ei chymdeithas NI H oedd gwir 
Crist, yn yr hon yn unig y trigai ac y 
ei yr Ysbryd Dwyfol. Yr oedd hefyd yn 
dal athrawiaeth iechydwriaeth gyffredinol, sef 
adferiad dyfodol pob bodau. deallgar. Edrych 
Bowrignoniaid, Cyffredinoliaid. Yr oedd ganddi 
ddau brif gydymaith —Bromely a Pordage. Nid 
oedd gan y blaenaf ddim i'w gymeradwyo ond ei 
dduwiolder cyfrinol; a'r olaf ydoedd yn rhagori 
ar Jacob Behmen mewn tywyllni a disynwyrdeb. 
Yr unig beth a allai ei effeithio, ydoedd dy- 
chrynu ei wrandawyr trwy ymadroddion son- 
IAN AND, Ioan Leland, gweinidog ymneill- 
duedig, tra adnabyddus trwy ei ysgrifeniadau yn 
nyffyniad Cristionogaeth, a anwyd yn Wigan, yn 
swydd Lancaster, yn 1691. Ei rieni oeddynt 
hynod o dduwiol a chrefyddol. Cymerasant ofal 
ií addurno ei feddwl âg egwyddorion rhinweddol 
yn gynar; ond y frech wen a i difuddiodd ef, pan 
n chwe mlwydd oed, o'i ddeall a'i gof, ac a 
ddileodd yr holl olygiadau blaenorol oddiar ei 
feddwl yn llwyr. _ Parhaodd yn y sefyllfa alarus 
hon dros yn agos i flwyddyn, pan y dechreuodd ei 
alluoedd ymadnewyddu drachefn ; ac er nad oedd 
olion yr argraffiadau blaenorol i'w canfod arno, 
eto dangosodd amgyffrediad bywiog a_ chof cryf. 
Yn mhen ychydig flynyddau ar ol hyn, ei rieni 
a sefydlasant yn Dublin, lle y cafodd efe arwein- 
iad boreuol i mewn i ddysgeidiaeth a'r gwybod- 
aethau. Wedi derbyn y cyfaddasrwydd angen- 
rheidiol cafodd ei alw i'r swydd weinidogaethol, 
gan gynulleidfa o Ymneillduwyr Protestanaidd 
yn y ddinas hono. Yr oedd yn bregethwr gallu- 
og a chymeradwy, ond ni chyfyngodd ei lafur i'r 
areithfa. Yr ymosodiadau lluosog a_ wnaeth- 
pwyd y pryd hwnw âr Gristionogaeth, rhai o 
honynt gan ysgrifenwyr galluog, a_ barodd iddo 
chwilio y pwnc gyda'r gofal mwyaf manwl, a'r 
ymofyniad ffyddlonaf. Terfynodd hyn mewn 
argyhoeddiad sefydlog o ddwyfol awdurdod a 
rhagoroldeb Cristionogaeth, yr hon yn awr a ym- 
roddodd i'w hamddiffyn yn erbyn llu o ymosod- 
wyr. Yr ydoedd efe mewn gwirionedd yn ben- 
campwr yn y ddadl hon, ac y mae ei hanes o honi, 
a gyfenwir ““ Golwg ar yr Ysgrifenwyr Deistiaidd 
a ymddangosasant yn Lloegr yn y ganrif ddiwedd- 
afa'r un bresenol,” yn cael derbyniad haeddianol 
a pharchus. Gwnaeth ei ddull araf a phwyllog 
o drin ei wrthwynebwyr, a'i wrthbrofiad grymus 


526 


LIB 


o'u gwrthddadleuon a'u rhesymau, fwy tuag at 
ddarostwng atheistiaeth ac anffyddiaeth, na holl 
frwdfrydedd digofus dadleuwyr gwresog. Yn 
niwedd ei oes cyhoeddodd waith llafurus arall, a 
gyfenwir “ Y Manteision a'r Angenrheidrwydd 
o'r Datguddiad Cristionogol, yn cael eì ddangos 
oddiwrth sefyllfa crefydd yn yr hen fyd pagan- 
aidd, yn neillduol gyda golwg ar y wybodaeth o, 
ac addoliad yr unig wir Dduw; ar reol dyled- 
swydd foesol, a chyflwr o gosb a gwobr; gyda 
rhagddodiad, yn cynwys traethawd rhaglithiol 
hirfaith, ar grefydd natur a datguddiad,” yn 
ddwy gyfrol, pedwar plyg. Y pwnc ardderchog 
a chynhwysfawr yma, gwahanol ranau yr hwn a 
driniwyd yn ysgafn ac achlysurol gan awdwyr 
eraill, a gafodd ei ystyried mewn modd cyflawn, 
a chyda medr rhagorol, gan Leland. Cafodd y 
gwaith ei ail-argraffu yn ddwy gyfrol, wyth plyg. 
Yn 1739, anrhydeddodd prif ysgol Aberdeen ef 
â'r enw Doctor Duwinyddiaeth. Bu farw y Dr. 
Leland, Ionawr 16, 1766, yn y bymthegfed 
flwyddyn a thriugain o'i oedran, yn cael ei barchu 
yn fawr am ei ddysgeidiaeth a'i dalentau. Ar 
ol ei farwolaeth, cyhoeddwyd ei bregethau, yn 
bedair cyfrol wyth plyg, gyda rhagymadrodd, yn 
cynwys peth o hanes bywyd, cymeriad, ac ys- 
grifeniadau yr awdwr, gan y Parch. Dr. Isaac 
Weld, Caerludd, 1769. - 
LEUCOPETRIAID, canlynwyr Leucopetrius, 
yn y ddeuddegfed ganrif, yr hwn yn eglwys 
Groeg, a_ broffesai gredu trindod deublyg; a 
ymwrthodai â phriodas; a ymataliai oddiwrth 
gig; a driniai fedydd a swper yr Arglwydd, yn 
nghyd a phob rhan o addoliad allanol, gyda'r 
dirmyg mwyaf; a osodai hanfod crefyddol yn 
unig mewn gweddi feddyliadol; ac a ddywedai 
fod drwg-ysbryd yn trigo yn nghalon pob dyn, 
yr hwn nid oedd modd ei fwrw allan oddieithr 
trwy gyfarchiad beunyddiol at y Goruchaf. Ei 
brif ddysgybl oedd Tychicus; yr hwn a lygrodd 
amrywiol lyfrau yr Ysgrythyrau, yn neillduol 
Efengyl Mathew, â'i agoriadau penboeth. 
 LIBELIAID, (/ibel,) cabldreithwyr; enw a 
gymhwysir mewn hanes eglwysig, at y Cristion- 
ogion a arwyddent ysgrifeniadau o ymwrthodiad 
â Christionogrwydd, er mwyn diane ar erledig- 
aeth ; neu at y rhai a bwrcasent [ibels o ddyogel- 
wch, i'w hesgusodi eu hunain rhag bod yn bre- 
senol mewn aberthau paganaidd. 
LIBERTINIAID, penrhyddiaid; yn 1. Plaid, 
yn hytrach dosbarth o ddynion crybwylledig yn 
yr Ysgrythyrau, yn nghylch y rhai y mae dysged- 
igion yn amrywio yn eu barn. Tybia rhai mai Iu- 
ddewon rhyddfreiniog o ddinas Rhufain oeddynt; 
aci 'rrhai yr oedd synagogau arbenigol yn Ierusal- 
em. Eraill a farnant mai Iuddewon Affricanaidd, 
o wlad, neu ddinas Libertus, neu Libertinia, ger 
llaw Carthage, oeddynt. Yr oedd Grotius a 
Vitringa o'r dyb flaenaf; ac Ecumenius, Gerdes, 
Wetstein, Pearce, a Schleusner, o'r farn olaf. 
Y mae y Dr. Guyse yn gwahaniaethu rhwng y 
libertì a'r liberlint, gan ddywedyd mai y rhaì a 
gawsant ryddfreiniad yn rhodd, a_ olygir wrth y 
rhai blaenaf; ac mai y rhai a'i cawsant trwy 
bwrcasiad, mewn cyferbyniad i'r rhai a anwyd 
yn rhyddion, a feddylir wrth y rhai olaf. Tybia 
Doddridge mai plant caethweision wedi eu 
rhyddhau, a olygir wrth y Libertiniaid.  Dod- 


LIG 


527 


LIT 


dridge a. Gwyse ar Act. vi. 9. 2. Plaid grefyddol, 
yr hon a gaiff ei darlunio dan y gair Pen- 
rhyddiaid, ; 
LIGHTFOOT, Ioan Lightfoot, duwinydd 
Seisnig tra dysgedig, mab i weinidog ydoedd; a 
chafodd ei eni yn Stoke ar Trent, yn swydd Sta- 
fford, Mawrth 29, 1602. Wedi gorphen ei fyfyr- 
dodau mewn ysgol yn Llanerch Morton, ger llaw 
Lougton, yn swydd Gaerlleon, symudodd yn 
1617, i Gaergrawnt, a chafodd ei osod dan 
addysg Mr. William Chappel, cyfaill o Goleg 
Crist, ac wedi hyny esgob Cork, yn yr Iwerddon. 
Yn y coleg ymroddodd i areithyddiaeth, a ffynodd 
i'r fath raddau yn y gelfyddyd, fel y cafodd ei gyfrif 
yr areithydd goreu o'r israddwyr yn y brif ysgol. 
Gwnaeth hefyd gynydd rhyfeddol mewn Lladin a 
Groeg. Wedi ei raddio yn Wyryf y Celfyddydau, 
gadawodd y brif ysgol, gan fyned yn gynorthwywr 
iysgol yn Repton, yn swydd Derby. Wedi llenwi 
y sefyllfa hon dros flwyddyn neu ddwy, cymer- 
odd ei urddo, a daeth yn gurad Norton dan Hales, 
sir Amwythig. Dechreuodd yn awr fyfyrio 
Hebraeg, gan benderfynu nad allasai neb fod yn 
ddigon cyfarwydd yn yr Ysgrythyrau, heb wybod 
yr iaith hono. Ni thrigodd yn hir yn Hales 
Norton, eithr penderfynodd deithio; a chyda'r 
bwriad hwnw aeth i waered i swydd Stafford i 
ganu yniach i'w dad. Wrth fyned trwy Stone, 
cafodd fod y lle hwnw yn amddifad o weinidog ; 
a thaer erfyniad y plwyfolion a'i tueddodd i gy- 
meryd y guradaeth, ac ymwrthod a'i fwriad i 
fyned dros y mor. Wedi ymuno â boneddiges 
ieuanc o'r lle hwnw, tybiodd ei hun wedi sefydlu 
yn y byd; ond ni oddefai ei syched am ddysg- 
eidiaeth Rabbiaidd iddo aros yno. Symudodd 
i Hornsey, ac yno ysgrifenodd eì Arwyddion, 
neu Frith-Nodiadau Cristionogol ac Iuddewig, 
yn 1629. Nid oedd efe ond ieuanc y pryd hwnw, 
ac eto yr oedd yn dra_chyfarwydd â'r tadau 
Lladinaidd a Groegaidd, yn gystal a'r hen awd- 
wyr paganaidd. Boddhaodd ei hun y pryd hwnw 
trwy egluro rhai o'r testunau tywyllaf yn y 
Beibl; ac wrth hyny darparodd ddefnyddiau, yn 
gystal a ffurfio cynllun ei ““Gysondeb.” _ Yr 
oedd y cyfleusdrai adolygu hwn yn yr argraff- 
wasg yn anogaeth ychwanegol iddo fyned i Gaer- 
ludd, lle ni bu yn hir cyn cael ei ddewis yn 
weinidog St. Bartholomew, o'r tu cefn i'r Newidfa 
Frenhinol. Cyfarfu cymanfa fawr y duwinydd- 
ion yn 1643, ac yr oedd ein hawdwr yn bresenol 
ynddi, ac enwogodd ei hun yn ei dadleuon; 
arferodd ryddid mawr ynddi, gan roddi profion 
arbenigol o'ì wroldeb yn gystal a'i ddysgeidiaeth, 
trwy wrthwynebu amryw o'r tybiau yr oedd 
duwinyddion yn chwenych eu sefydlu. Yn 1653, 
cafodd ei anrhegu â bywiolaeth Much Munden, 
yn swydd Hertford. Yn 1655, ymosododd ar 
swydd rhag-ganghellwr Caergrawnt, i'r hon y 
dewiswyd ef y flwyddyn hono, wedi cymeryd y 
radd o Ddoctor Duwinyddiaeth yn 1652. Gyda 
golwg ar ei ddysgeidiaeth Rabbiaidd, nid oedd 
neb yn rhagori arno, ac nid oedd ond ychydig 
yn gyfartal iddo. Bu Dr. Lightfoot yn briod 
ddwywaith, a bu fyw mewn perffaith gydfod a'i 
ddwy wraig. Nid yw amser ei farwolaeth yn 
wybodus. Yr oedd yn wir Gristion. Yn nghyf- 
lawniad ei ddyledswyddau gweinidogaethol yr 
oedd yn seìog ac ymdrechgar, Yr oedd yn gyfaill 


diysgog a chywir; yn briod serchog; ac yn dad 
tyner. Ei weithion a gyhoeddwyd ar y cyntaf 
yn 1648, yn ddwy gyfrol un plyg. Yn niwedd 
yr argraffiad hwn y mae llechres o'r darnau a 
adawyd yn anorphenedig ganddo. Yn 1700, cy- 
hoeddodd Mr. Strype gasgliad arall, dan yr enw 
“Rhai gweddillion cywir o eiddo y diweddar 
dduwiol a dysgedig Dr. Lightfoot.” Ond yr ar- 
graffiad cyflawnaf o weithion yr awdwr dysgedig 
hwn, a gyhoeddwyd gan Pittman, yn 1825, yn 
dair cyfrol ar ddeg, wyth plyg. 

LIMBO, mewn duwinyddiaeth babaidd a ddy- 
noda le ar gyffiniau uffern, lle yr arosai y pat- 
riarchiaid hyd ddyfodiad Crist, yr hwn cyn ei 
adgyfodiad a ymddangosodd iddynt, gan agor 
iddynt ddrws y nef; y mae yn gyffredin yn cael 
ei gyfenwi limbus patrwm; heblaw yr hwn, rhai 
a fabwysiadant un arall, sef Jmbus infantum ; i'r 
hwn meddant hwy yr â babanod a_ fyddont feirw 
yn ddifedydd. i 

LIMITER, (lêmetour,) mynach teithiol, car- 
dotoì, a ddefnyddir gan y cwfaint i gasglu ei 
ddyledion, ac ìi ddwyn yn mlaen ei fudd tymhor- 
ol, er dan gyfarwyddyd y frawdoliaeth sydd yn 
ei anfon. Yn achlysurol, byddai yn berson o 
gryn bwys. Y mae Chaucer, mewn modd digrif, 
yn ei ddarlunio fel M.A.; pregethwr pregethau 
haelioni; cyffeswr yn caniatau telerau esmwyth 
o ollyngdod; adroddwr ffug chwedlau; un yn 
medru canu cân dda, a chwareu yn fedrus â'r 
offerynau cerdd; un yn medru rhagrithio, gan 
esbonio, gweddio, a_ phroffesu santeiddrwydd 
anarferol; bod yn wyllt neu ochelgar; yn llawen 
neu drythyll; pwysig neu grefyddol, fel y byddo 
yr achos yn galw; mewn gair, gwr eglwysig tra 
phoblog, ac un tra chymeradwy gyda boneddig- 
esau yr oes. 

LITANI, gweddi gyffredin, arferedig mewn 
addoliad cyhoeddus, er dyhuddo digofaint Duw, 
a deisyf'y bendithion angenrheidiol. Y mae y 
gair yn deilliaw o'r Groeg XMravewt, erfyniad, 
Mravew, deisyfwyf.. Ar y cyntaf nid oedd yr 
arferiad o Jifanaw wedi ei benodi ar ryw amser 
nodedig, eithr i'w harfer yn unig fel y byddai 
achosion yn galw, Arferid hwynt mewn efel- 
ychiad i'r Ninifeaid, gyda thaer ddeisyfiadau ac 
ymprydiau, er froi ymaith farnedigaethau by- 
gythiedig o dân, daear-grynfâau, llifogydd, neu 
ruthriadau gelynol. Yn y flwyddyn 400, litanau 
a ddechreuasant gael eu harfer mewn gorym- 
deithiau; y bobl yn cerdded yn droednoeth, ac 
yn eu hadrodd gyda difrifoldeb mawr; a ffugir 
i amrywiol wledydd gael-eu gwared trwy y cyf- 
ryw foddion oddiwrth ofidiau mawrion, Y dydd- 
iau ar y rhai yr arferid hwynt a elwid, “ Dyddiau 
y Gweddiau.” Sefydlid y rhai hyn gan ganonau 
gwahanol gymanfaoedd, hyd nes i gymanfa 
'Toledo sefydlu iddynt gael eu harfer bob mis 
trwy y flwyddyn; ac yna yn raddol daethant 
i gael eu harfer yn wythnosol ar ddydd Mercher 
a dydd Gwener, yr hen ddyddiau ympryd sef- 
ydlog. At y dyddiau hyn, y mae rhuddell eg- 
lwys wladol Lloegr wedi ychwanegu y Sabbath, 
fel y dydd y mae mwyaf o gynhulliad i addoli 
Duw arno. Cyn adolygiad diweddaraf y Llyfr 
Gweddi Cyffredin, yr oedd y litani yn wasan- 
aeth ar ei ben ei hun, ac yn cael ei arfer ar ol y 


LIT 


——— 


foreuol weddi. Yn bresenol y mae wedi ei uno 
â'r gwasanaeth boreuol, a gorchymynir ei ddar- 
llen ar ol y trydydd coleg am ras, yn lle y 
gweddiau eiriolaethol yn y gwasanaeth beu- 
nyddiol. 

Y mae gan bob sant yn mron ar y calendar 
Rhufeinig ei litani, yn yr. hwn yr etyb y bobl, 
Ora pro nobis.  Cyfarfyddir â litanau yn yr hen 
lyfrau hymnau Lutheraidd ; ond nid ydynt mwy- 
ach mewn arferiad gan y Protestaniaid Ellmyn- 
aidd. 


LITURGI, yr holl ddefodau yn gyffredinol yn 
perthyn i wasanaeth dwyfol. Y mae y gair yn 
deilliaw o'r Groeg, merovpvua, “' gwasanaeth, 
gwasanaeth cyhoeddus,” XMemroe, “cyhoeddus,” 
ac gpvov, “gwaith.” Mewn ystyr gyfyngach, 
y mae y gair /ifurgi yn cael ei arfer gan y pab- 
yddion am yr offeren, (?m»ass;) a chenym ninau 
am y “ Weddi Gyffredin.” Pawb a_ ysgrifenas- 
ant ar liturgiau, ydynt yn cytuno fod gwasan- 
aeth dwyfol yn y dyddiau cyntefig yn dra syml, 
heb fod wedi eì lwytho â llawer o ddefodau, ac 
yn cynwys ond ychydig o weddiau; ond yn 
raddol er peri i'r gwasanaeth ymddangos yn fwy 
pwysig ac ardderchog yn ngolwg y bobl, ychwan- 
egwyd lluaws o ddefodau, ac amryw weddiau 
newyddion ato. O'r diwedd. dygwyd pethau i'r 
fath raddau, fel y daeth rheol yn angenrheidiol; 
a gwelwyd yn addasi osod y gwasanaeth, yn 
nghyd â'r dull o'i gyflawni, mewn ysgrifen, a 
hyn a alwent yn liturgi,  Liturgiau ydynt wedi 
gwahaniaethu ar amrywiol amserau, ac mewn 
gwahanol wledydd. Y mae eu liturgi gan yr 
Armeniaid yn yr hen iaith Armenaidd, a dywed- 
ant iddo gael ei gyfansoddi gan un o'u patriarch- 
iaid, o'r enw Ioan, yr hwn oedd yn byw ychydig 
wedi cymanfa Chalcedon. Cafodd ei argraffu, 
yn nghyd â'r cyfieithiad Lladinaidd, yn Rhufain, 
yn 1642; ond yr hyfeiwyr pabaidd a'i llygrasant 
mewn amrywiol leoedd. Liturgiy Coptiaid, neu 
y Cristionogion Aifffaidd, sydd wedi ei ysgrif- 
enu yn yr iaith Goptaidd, neu Aifftaidd, yr hon 
nid oes nemawr o neb yn bresenol yn ei deall; 
herwydd paham, yn ysgrif lyfrau y liturgi hwn 
y mae cyfieithiad Arabaidd wedi ei ychwanegu, 
allan o'r hwn y cafodd ei gyfieithu i'r Lladin gan 
Victon Scialac, Maroniad o fynydd Libanus, yr 
hwn a geir yn y_ Dibliotheca Patrum, yr hwn a 
briodolir i Basil, Gregori, a Cyrus. Y liturgi 
Ethiopaidd sydd wedi ei ysgrifenu yn yr hen iaith 
Ethiopaidd, er fod yr Ethiopiaid yn gystal a'r 
Syriaid, yn galw eu liturgiau yn Galdeaidd. 
Rhai liturgiau Ethiopaidd a gawsant eu hargraffu 
yn Rhufain, yn 1548, yn mhlith y rhai, heblaw 
dau arall, y mae hwnw hefyd sydd a'r cyfenwad 
Canon Umiwersalis. Ecclesial. Ethiopum, yr hwn 
hefyd y flwyddyn ganlynol a argraffwyd yno yn 
Lladin, ac a ail-argraffwyd wedi hyny yn y 
Bibliotheca Patrum. _ Cafodd y liturgi hwnw, yr 
hwn y mae'r Ethiopiaid yn ei briodoli i Dioscorus, 
patriarch Alexandria, eì argraffu yn yr iaith 
Ethiopaidd a'r Lladin, yn Nghaerludd, yn 1661, 
yn niwedd geiriadur Ethiopaidd Ludolphus, Y 
mae'r liturgì diweddaf hwn yn fyr iawn, er fod 
yr hwn a gyfenwir Canon Jcclesiae Ethiopum yn 
ddigon hir. Y mae gan y Groegiaid bedwar 
litnrgì, sef yr eiddo Iago, Marc, Ioan Chrysostom, 


528 


LIT 


a Basil; ond yn gyffredinol nid ydynt yn arfer 
eithr y ddau olaf, gan na ddarllenir liturgi Iago 
eithr yn Ierusalem, ac eiddo Marc yn ninas 
Alexandria. Y mae y rhan amlaf o'r Cristion- 
ogion dwyreiniol yn credu i'r liturgiau hyn gael 
eu cyfansoddi gan y personau y maent yn cael 
eu galw ar eu henwau. Y mae Leo Attatius ei 
hun, a'r Cardinal Bond, yn sicrhaui ni, fod y 
liturgi priodoledig i Iago yn eiddo gwirioneddol 
iddo, mai gwreiddyn yr holl liturgiau ydyw, ac 
na chafodd mewn oesau dyfodol yn unig ond ei 
helaethu: ond gellir profi i'r gwrthwyneb oddi- 
wrth atebiad 'Theodorus Balsamon, yr hwn a 
osodwyd yn mhumed llyfr y Jus- Greco-Romanum. 
Yr oedd rhai wedi gofyn trwy lythyrau i Balse- 
mon, pa un aì bod y liturgiau ag oeddynt yn 
myned tan enwau Iagoa Marc yn eiddo gwir- 
ioneddol iddynt; i'r hyn yr etyb, “Nad oedd yr 
Ysgrythyr Lân, nac unrhyw gymanfa, erioed 
wedi priodoli i Marc y liturgi ag sydd yn dwyn 
ei enw ef, a bod y ddeuddegfed ganon ar hugain 
o eiddo y gymanfa gyffredinol, yn Trullo, yn wir 
wedi priodoli i Iago y liturgi ag a gyfenwir ar ei 
enw ef; ond nid yw y pumed canon a phedwar 
ugain o eiddo'r apostolion, na'r pedwarydd ganon 
ar bumtheg a deugain cymanfa Laodicea, yn eu 
cyfrifiad o'r llyfrau cysegrlan, cyfansoddedig gan 
yr apostolion i'w harferyd yn yr eglwysi, yn 
crybwyll am liturgiau agoa Marc.” Gydagolwg 
ar liturgiau Ioan Chrysostom a Basil, y mae 
awdurdod Proclus, Archesgob Caercystenyn, yn 
cael ei harfer yn gyffredinol, yr hwn sydd yn 
sicrhau mai Iago oedd awdwr cyntefig y liturgi 
Groegaidd, yr hwn wedi cael ei helaethu yn 
mhen hir amser wedi hyny, a dalfyrwyd gan 
Ioan Chrysostom a Basil, herwydd yr hyn y mae 
y ddau liturgi yn dwyn eu henwau hwythau 
hefyd. Y mae llawer mwy o liturgiau Syriaidd, 
nag o rai Groegaidd. Sylwa y tad Simon yn ei 
““Gyflawniad i'r Defodau Iuddewig,” fod y Iacob- 
iaid hefyd yn cyfrif deugain o liturgiau gwahan- 
ol, oll tan wahanol enwau, ac mewn llaw-ysgrifen. 
Y Maroniaid a argraffasant lyfr eu hofferen, yn 
Rhufain, yn 1592, tan y cyfenwad Missale Chyl- 
daicum juwta. Ritum Ecclesiae Nationis Maroni- 
(arum, yr hwn sydd yn cynwys deuddeg liturgi, 
tan enwau Xystus Pope, Ioan Chrysostom, Ioan 
yr efengylwr, Pedr, Y Prif Apostol, Denys, 
Cyril, Mathew yr Athraw, Ioan y Patriarch, a 
gyfenwir Susau Eustathius, Marata, Archesgob 
Tagrit, Iago'r Apostol, a brawd ein Harglwydd, 
Marc yr Efengylwr, a Phedr yr ail, 

Liturgiau y Nestoriaid, y rhai a arferir gan- 
ddynt yn eu gwasanaeth cyhoeddus, ydynt hefyd 
wedi eu hysgrifenu yn Syriaeg. Y mae y tad 
Simon, yn eì sylwadau ar Gabriel o Philadelphia, 
yn dywedyd fod ganddo ysgrif-lyfr o'r liturgiau 
hyn, o eiddo offeiriad Caldeaidd o'r blaid Nest- 
oraidd, enw'r hwn oedd Elias. Nid oedd yr 
ysgrifen-lyfr hwn yn cynwys ond tair liturgi yn 
unig, sef eiddo'r deuddeg apostol; eiddo Theod- 
orus, a gyfenwid y Deonglwr, h. y. Theodorus o 
Mopsuesta; a'r trydydd tan enw Nestorus. Y 
Cristionogion Indiaidd a gyfenwir Cristionogion 
Thomas, y rhai ydynt o'r blaid Nestoraidd, a 
ddefnyddiant y llyfr offeren Syriaidd hwn, a'r hwn 
a ddarllenant yn Goa, Cochin, Angamala, lle y 
cyfaneddant, 


LIT 


529 


LOL 


Liturgi yr eglwys babaidd sydd yn cynwys y 
crynhodeb, (breviary,) yn cynwys y gweddiau 
boreuol, y diolchiadau, &c.; yr offeren, ( Missal,) 
yn cynwys y calendar, y rhuddellau cyffredinol, 
neu ddefodau yr offeren; y seremoniol, yn cyn- 
wys y swyddau priodol i'r pab, megys cysegriad, 
bendithiad, seintiad, &c.; yr offeiriadol, yn dar- 
lunio swyddogaethau esgobion ar urddiadau, 
cysegriad eglwysydd, &c.; a'r defodol, yn cyn- 
wys y gwasanaeth a gyflawnir gan yr offeiriad 
syml, yn gystal mewn addoliad cyhoeddus a dir- 
gelaidd. Cyflawnir yr holl wasanaeth hwn yn 
Lladin. 

Cafodd liturgi Eglwys Loegr ei gyfansoddi yn 
1547, a'i sefydlu yn yr ail flwyddyn o deyrnasiad 
Edward VI. Yn y bumed flwyddyn o deyrnas- 
iad yr un brenin, cafodd ei adolygu, herwydd ei 
fod yn cynwys rhai pethau yn arwyddo cydsyn- 
iad â choel-grefydd yr amserau, a bod rhai gwrth- 
ddadleuon wedi eu codi yn ei erbyn gan rai 
dysgedigion cartrefol, ac yn dramor gan Calfin. 
Gwnaethpwyd rhai cyfnewidiadau ynddo, y rhai 
a gynhwysent y cyffesiad cyffredinol, y gollyng- 
dod, a dechreuad y cymun gyda'r deg gorchym- 
yn. Gadawyd allan yr arfer o olew yn y bedydd 
esgob, a'r eneiniad diweddaf, y gweddiau dros y 
meirw, yn nghyd â'r hyn a berthynai i bresenol- 
deb sylweddol Crist yn y cymun. Cafodd y 
liturgi diwygiedig hwn ei sefydlu trwy y pumed 
a'r chweched ordinhad o eiddo Edward VI., pen. 
I. Cafodd ei ddiddymu gan y frenhines Mari, 
yr hon a ordeiniodd fod i'r gwasanaeth sefyll fel 
yr oedd yn cael ei arfer yn gyffredinol, yn y 
flwyddyn olaf o deyrnasiad Harri VIII. Ail- 
sefydlwyd liturgi Edward VI., gyda pheth cyf- 
newidiadau, gan y frenhines Elizabeth. Dygwyd 
i mewn rai cyfnewidiadau ychwanegol, pan yr 
adolygwyd y llyfr Gweddi Cyffredin, trwy or- 
chymyn y brenin Iago, yn y flwyddyn gyntaf o'i 
deyrnasiad, yn neillduol yn ngweinyddiad bedydd 
anghyoedd, mewn amryw ruddellau, a rhanau er- 
aill,igydag ychwanegiad o bump neu chwech o we- 
ddiau newyddion, adolchiadau, yn nghyd a'r holl 
ddosbarth o'r catechism ag sy'n cynwys athraw- 
iaeth y sacramentau. Parhaodd llyfr y Weddi 
Gyffredin yn y dull hwn mewn grym o'r flwydd- 
yn gyntaf o deyrnasiad Iago, hyd y 14 o deyrn- 
asiad Siarls II. Yr adolygiad diweddaf o'r liturgi, 
a gymerodd le yn y flwyddyn 1661. Y maellyfr 
Gweddi Cyffredin eglwys brotestanaidd esgob- 
aethol yr Unol Daleithiau, yn gadael allan y 
Credo Athanasaidd, ac yn gadael at ewyllys y 
gweinidog gweinyddol i arfer y geiriau “Efe a 
ddisgynodd i uffern, ““ Efe a aeth i le yr ysbryd- 
ion ymadawedig.” 

LITANI LLE'RPWLD, a gyfansoddwyd gan 
ryw henuriadyddion ag oeddynt wedi blino ar 
weddiau difyfyr, ac yn tybied ffurf yn fwy dy- 
munol, Ymddangosodd yn 1752. “ Prin medd, 
Mr. Orton, y gellir ei gyfrif yn Litani Cristion- 
ogol!” Prin y coffeir enw Crist yn y Coleg; ac 
y mae yr Ysbryd wedi ei ddeol yn hollol allan o 
hono, Nid oedd fawr gwell na chyfansoddiad 
Deistiaidd. 

LITERATIAID, (dysgedigion, ) plaid athron- 
yddawl yn China, yn ymlynu wrth ddysgeidiaeth 
gyntefig y wlad, ac yn proffesu eu bod wedi cael 
allan allwedd eu hysgrifeniadau canonaidd cyn 


amser Confusius, yn nghyd â sylfaen eì ddeongl- 
iadau ef. Eu hymddangosiad cyntaf oedd yn y 
flwyddyn o oed Crist 1070. Yn y flwyddyn 
1400, dewiswyd 42 o'r rhai mwyaf cywrain o 
honynt, gan yr ymerawdwr Fong-lo, ì grynhoi 
yr athrawiaethau yn gyfundraeth reolaidd; yr 
hyn a wnaethantmewn ymadroddion mor aneglur 
a dyrus, fel nad yw alluadwy i nemawr ddeall 
eu meddwl, os ydynt yn medru deall eu hunain. 
Tebygol nad yw eu cysawd fawr gwell na'r 
Atheistiaeth goethedig a fabwysiadwyd gan yr 
hen athronyddion Groegaidd, a llewyrchwyr 
(illuminati) diweddar Ewrop. 

LOGOS, enw Groeg a gymhwysir at Grist 
gan yr Efengylwr Ioan, er dynodi ei gymeriad 
cyfryngol, fel gwrthrychiad, cynrychiolwr, a 
datguddydd cymeriad ac ewyllys y Tadi ddynion, 
yn gyson â Ioan i. l8; xii. 45; xiv. 9; Col. i. 
15; Heb.i.3. Fel y mae y gair (Moyoc,) pan 
yr ydys yn llefaru yn gywir, yn wir lun a delw'r 
meddwl, felly y mae Crist yn ddangosiad gwir- 
ioneddol o Dduw yn ei natur, cymeriad, ac 
ewyllys. Mor anhawdd yw cymhwyso Logos 
Ioan at ddim na neb ond Crist, fel y mae hyd yn 
nod rhai o'r awdurdodau Sosinaidd goreu wedi 
gorfod rhoddi lled-dyb ansoddiad (the hypothesis 
of personificalion) ì fyny fel peth anniffynadwy; 
ac yn wir, y mae y boen a'r drafferth y mae 
gwadwyr priodol dduwdod Crist wedi ac yn ei 
gymeryd er amddiffyn eu trefniant rhag dinystr, 
yn ngwyneb y pethau a ddywedir gan Ioan yn 
mherthynas i'r Logos, yn dangos pa mor an- 
hawdd yw addef dwyfol awdurdod ysgrifeniadau 
yr apostol, (ïe, dwyfol awdurdod y Testament 
Newydd,) a gwadu priodol dduwdod uniganedig 
Fab Duw. — Yn sicr, nid yw y trefniant hwnw yn 
debyg i wirionedd, ag y byddo ymadroddion 
Datguddiad wedi ei fwriadu at ddefnydd cyffred- 
inol pawb o ddynolryw, yn eu hystyr eglur a 
sathredig, yn gomedd ei amddiffyn; ac nid yw y 
dyb hono yn werth ei harddel, ag y byddo gor- 
chestion beirniadaeth yn anhepgorol angenrheid- 
iol idd ei harbed rhag dinystr, yn ngwyneb ym- 
adroddion cyffredinol yr ysgrythyrau santaidd. 

“Yn mherthynasi darddiad y gair Logos, y 
mae esbonwyr dysgedig yn amrywio yn eu barn. 
Rhai a'i hystyriant wedi ei gymeryd oddiwrth 
gysawd y Gnostiaid; eraill a'i tarddant oddiwrth 
yr athronyddiaeth Blatonaidd, yn neillduol wedi 
eu cymysgu â duwinyddiaeth Iuddewaidd gan 
Philo yr Iuddew o Alexandria, yn ysgrifen- 
iadau yr hwn y cyfarfyddir âg amryw ymadrodd- 
ion hynod yn mherthynas i'r Logos; eraill a'i 
golygant wedi ei fenthyca o'r Alleiriau Calde- 
aidd, (Chaldee Paraphrases).” Ond er na feidd- 
iwn alw y cyfryw syniadau yn gabledd, eto ym- 
ddengys i ni yn fwy tebygol, iddo darddu oddi- 
wrth gyfarwydd-deb Ioan âg ysgrythyrau yr 
Hen Destament, y rhai a lefarant yn fynych am 
ryw berson arbenig tan yr enw Gair yr Ar- 
glwydd, Gen. xv. l,4,7, 8,9, 13; 1 Sam. iii. 
G1 xv. 10,115 AL Byen ia 9979175 xi, 9, 
15; Ps. xxxiii. 6; cvii. 20. 

LOLLARDIAID, canlynwyr tybiedig Walter 
Lollard, (yn hytrach Walter y Lollard,) Isellmyn 
hyawdla duwiol, yr hwn am addysgu tybiau 
croes i Babyddiaeth, a thebyg i eiddo Wickliffe, 
a losgwyd yn fyw yn Cologne, yn 1322, 


LOW 5 


30 LOW 


PRNE ——_—_——————————— 


Ond cyn hyn yr oedd yn ngwahanol barthau 
yr Ellmyn a Fflanders amrywiol gymdeithasau 
o Cellitiaid, at ba rai y cymhwysiad yr enw Lol- 
lardiaid, a'r rhai aa amddiffynid gan y swyddog- 
ion gwladol a'r trigolion, herwydd eu defnydd- 
ioldeb i'r cleifion, a'u hymdrech i gladdu y 
meirw. Derbyniasant yr enw fel y tybir, oddi- 
wrth yr hen air Ellmynaidd, neu Felgaidd, Jullen, 
(Llad. lallo,) canu mewn cywair isel; lwlian î 
gysgu; herwydd pan y dygent y rhai oeddynt 
wedi marw o'r pla (yr hwn y pryd hwnw oedd 
yn anrheithio Ewrop i gyd,) i'r bedd, gwely 
marwolaeth, y canant alarnad neu emyn tebygol, 
mewn cywair esmwyth a galarus. Y Lollardiaid 
hyn a gawsant amrywiol anrhegion pabaidd, trwy 
baraiy cadarnhawyd eu sefydliad, y cawsant 
eu rhyddhau oddiwrth holedigaeth barnwyr y 
chwiliad-lys, a'u darostwng yn hollol ilywydd- 
iaeth yr esgobion: ac yn ddiweddaf, er eu dyogel- 
wch helaethach, cafodd Siarls, Dug Burgundy, 
yn 1472, ordinhad oddiwrth y Pab Sixtus IV., 
trwy yr hwn y rheswyd hwynt yn mysg yr urdd- 
au crefyddol, ac y cawsant eu rhyddau oddiwrth 
raglawiaeth eu hesgobion: a chafodd hyn ei 
helaethu yn mhellach iddynt gan y Pab Julius 
II., yn 1506. 

Yn Lloegr, canlynwyr Wickliffe, mewn ffordd 
o wawd, a gawsant eu galw Lollardiaid, naill ai 
o herwydd iselder sefyllfa y Lollardiaid cyntefig, 
neu ynte herwydd hoffder y Wickliffiaid mewn 
canu hymnau. Tebyg mai amcan eu gelynion 
wrth osod yr enw hwn arnynt oedd eu gosod 
allan fel creaduriaid tlodion a phruddaidd, addas 
yn unig i ganu mewn angladdau. 

Oddiwrth y gofal mawr a gymerwyd i noddi y 
Lollardiaid rhag holedigaeth barnwyr y chwiliad- 
lys, ac oddiwrth raglawiaeth yr esgobion, gellir 
casglu, pa fodd bynag, eu bod wedi mabwysiadu 
egwyddorion y diwygiad, a'u bod yn meddianu 
mwy o grefydd nag oedd yn boddhau eglwys 
Rhufain. Dywedir eu bod yn ymwrthod âg 
aberth yr offeren, â'r eneiniad olaf, ac â phenyd 
am bechod; gan ddadleu bod Crist ei hun yn 
iawn digonol dros bob bai. Dywedir hefyd fod 
Lollard yn ymwrthod â bedydd fel peth difudd; 
ac yn gosod allan edifeirwch fel peth anangen- 
rheidiol. Ond tebygol nad oedd y pethau hyn 
ond camddarluniadau bwriadol o'i egwyddorion, 
neu gam-gasgliadau oddiwrthynt; ac mai honi 
nad ail-enedigaeth oedd bedydd, ac mai nid iawn 
oedd edifeirwch, yr oedd efe, 

LOMBARD — Pedr Lombard, awdwr y gwersi, 
a thad y dduwinyddiaeth ysgolaidd, a anwyd yn 
Novara yn Lombardy, ac a fu farw yn archesgob 
Paris, yn 1164. Ei waith ar y gwersi a ddos- 
barthir yn bedwar llyfr, ac a' gafodd ei esbonio 
yn helaeth. Gadawodd hefyd ar ei ol esboniadau 
ar y Psalmau a'r Epistolau. 

LOWTH, yn 1. William Lowth, duwinydd 
nodedig, ydoedd fab i William Lowth, apothecari, 
a dinasydd o Gaerludd, a anwyd yn mhlwyf $t. 
Martin Ludgate, Medi 11, 1661. Cafodd ei 
ddwyn ifyny yn ysgol y Merchant Tailor, a'i 
ethol oddiyno, yn 1670, i goleg St. Ioan, Rhyd- 
ychain; lle y graddiwyd ef yn A.C. yn 1683, ac 
yn B.D. yn 1688. Ei fyfyrdodau a gyfyngwyd 
yn fanylaidd oddifewn i'w dalaeth ei hun, ac 
gymhwysid yn hollol at ddyledswyddau ei swydd; 


er hyny, modd y gallai gyflawni ei orchwyl yn 
well, ymgyrhaeddodd ran fawr o ddysgeidiaeth 
feirniadol, Nid oedd braidd un hen awdwr, 
Groegaidd na Lladinaidd, cenedlig nac.eglwysig, 
(yn neillduol yr olaf,) nad oedd efe wedi ei ddar- 
llen yn ofalus ac ystyriol, gan gymdeithasu ei 
ddarlleniad bob amser a sylwadau beirniadol a 
llythyregaidd: ac o'i gasgliadau yn y ffordd hon, 
yr oedd bob amser yn dra chyfrangar. Ond y 
rhan oreu o'i gymeriad ydoedd yr hyn oedd o 
olwg y byd. Yr oedd ei dduwioldeb, diwyd- 
rwydd, lletygarwch, a'i haelioni, yn gwneyd ei 
gymeriad yn dra phatrynol, ac yn gosod grym 
mawr yn ei addysgiadau cyhoeddus. Yr oedd 
iddo dair merch, a dau fab, un o ba rai 
oedd y dysgedig Dr. Robert Lowth, esgob Caer- 
ludd, ac un o addurniadau penaf ei oes. Bu farw 
yn 1732, a chafodd ei gladdu, yn ol ei orchymyn 
ei hun, yn mynwent Buriton. Gweithion proffes- 
edig y duwinydd hwn ydynt—*“' Amddiffyniad 
Dwyfol Awdurdod ac ysbrydoliaeth yr Hen Desta- 
ment a'r Newydd; Cyfarwyddiadau er Darllen yr 
Ysgrythyrau Santaidd mewn modd buddiol; ac 
Esboniad ar Llyfrau Proffwydoliaethol yr Hen 
Destament,” y rhai yn gyffredin a gysylltir â 
Phatrick a Whitby. 2. Robert Lowth, mab y 
gwr uchod, a anwyd yn Buriton, Tach. 27, 1710. 
Derbyniodd ei addysg yn ysgol Winchester, o ba 
le y cafodd ei ethol, yn 1730, i'r coleg newydd, 
Rhydychain, o'r hwn y cafodd ei ddewis yn 
gyfaill yn 1734. _ Yn 1737 graddiodd yn A.C., 
ac yn 1741, cafodd ei ethol yn broffeswr bardd- 
oniaeth yn mhrif ysgol Rhydychain. Y dyrch- 
afiad cyntaf a gafodd yn yr eglwys ydoedd per- 
igloriaeth Orington, swydd Hamp, yn 1744; ac 
yn mhen pedair blynedd ar ol hyn, aeth gyda 
Mr. Legge, canghellwr y trysor-lys wedi hyny, 
i Berlin. Yn nghylch y pryd hwn cafodd ei osod 
yn athraw i feibion Dug Devonshire, dros eu hym- 
deithiad ar y cyfandir. Ar ei ddychweliad, 
cafodd ei sefydlu yn archddeon Winchester, gan 
esgob Hoadley, yr hwn yn mhen tair blynedd 
ar ol hyny a'i hanregodd â pherigloriaeth East 
Woodhay. Yn 1754, cyhoeddodd ei waith gwerth- 
fawr, “De Sacra Poesi Hebreorum, Predelectiones 
Aeademiae,” yn bedwar plyg. Yn 1754, der- 
byniodd y radd o D.D. o brif ysgol Rhydychain, 
trwy radd lythyr; ac yn 1755, aeth i'r Iwerddon, 
fel Caplan i Ardalydd Hartington, y pryd hwnw 
newydd ei sefydlu yn Arglwydd-rhaglaw, yr 
h xn a'i henwodd yn esgob Limerick, dyrchafiad 
a gyfnewidiodd am gôr-fywioliaeth Durhain, a 
pherigloriaeth Sedgefield. Yn y flwyddyn 1758, 
efe a draethodd bregeth yn ffafr rhyddymofyniad 
yn achosion crefydd, yr hon a gafodd ei haml- 
argraffu, ac a ganmolir yn fawr. Yn yr un 
flwyddyn cyhoeddodd “ Fywyd William Wyke- 
ham;” ac yn 1762, “ Arweiniad byri mewni 
Ramadeg gesnigu Yn 1766, cafodd ei sefydlu 
yn esgob Ty Ddewi, ac oddi yno, yn mhen 
ychydig flynyddoedd, cafodd ei fudo i esgobaeth 
Rhydychain. Yn 1777, canlynodd y Dr. Ferrick 
yn esgobaeth Caerludd; ac yn y flwyddyn gan- 
lynol, cyhoeddodd yr olafo'i lafur dysgedigaethol, 
sef “ Esay; Cyfieithiad Newydd, gyda Thraeth- 
awd Rhaglithiol a Nodiadau,” yr hwn ei hun sy 
ddigonol i drosglwyddo ei enw i oesoedd dyfodol. 
Y prelad hawddgar hwn a fu farw Tach. 3, 1787, 


LUTH 5 


31 


LUTH 


yn ei balas yn Fulham, yn y ddwyfed flwyddyn 
ar bymtheg a thri ugain a'i oedran. 

LUCIANIAID, canlynwyr Lucian, dysgybl 
Marcion, yn yr ail ganrif. Gwrthwynebai briod- 
as fel sefydliad Duw yr Iuddewon, ac nid Duw 
y Cristionogion; y rhai yn ei dyb ef oeddynt 
fodau gwahanol. Dywedir ei fod yn gwadu 
anfarwoldeb yr enaid, a'r adgyfodiad; o'r hyn 
leiaf esboniodd hwynt mewn modd hollol ang- 
hytunol â gair Duw. Efe oedd awdwr amryw 
o'r efengylwyr ffugiol; megys Efengyl y Wyryf 
Mair; Efengyl Iago; Efengyl Pedr; ac Efengyl 
Nicodemus, &c. 

LUCIFERIAID, canlynwyr bLucifer, esgob 
Cagliavi, yn y 4 ganrif, yr hwn a ddeolwyd gan yr 
ymerawdwr Constantius, am amddiffyn athraw- 
iaeth y drindod yn ol y gredo Niceaidd, yn 
erbyn yr Ariaid. Dywedir iddo wrthod, wedi 
hyny, ddal cymundeb a'r eglwys gyffredinol, 
herwydd iddynt dderbyn y rhai a_ wrthgiliasant 
at Ariaeth yn ol ar eu hedifeirwch. Y Lucifer- 
iaid oeddynt luosog yn Ffrainc, yr Ysbaen, yr 
Aifft, &c.; a dywedir fod rhai o honynt yn dal 
defnyddiolrwydd yr enaid, a'i fod yn drosglwydd- 
edig o'r tad i'r plant. Nid oedd ond dau esgob 
Luciferaidd; ond yr oedd eu hoffeiriaid a'u 
diaconiaid yn dra lluosog. 

LUCIFUGIAID, (o Jux a fugo,) Gelynion 
goleuni, enw o wawd a roddwyd ar y cyn-Grist- 
ionogicn, herwydd eu bod ynaml yn amser er- 
ledigaeth yn cadw eu cyfarfodydd crefyddol yn 
y nos, neu cyn y dydd. Caru dyogelwch a llon- 
yddwch, ac nid casau y goleuni yr oeddynt. 

LUTHER—Martin Luther y diwygiwr enwog, 
a anwyd Tach. 10, 1483, yn nhref Eisleben, yn 
etholyddiaeth Saxony. Ei dad, Ioan Luther, 
ydoedd nodedig am ei ddiwydrwydd. Yr oedd 
yn heddynad lleawl, yn wr o gymeradwyaeth, 
ac o gymeriad da. Yr oedd ei fam, Margaret 
Lindeman, yn fenyw o dduwioldeb rhagorol; a 
chafodd Luther les mawr oddiwrth ei haddysg- 
au manol. Pan yn dra ieuanc, cafodd ei osod 
dan ofal George Omilius, yr hwn a'i haddysg- 
odd yn egwyddorion gwybodaethau, oddiwrth 
yr hwn y cafodd ei fudo yn gynar, gyda golwg 
arei ddodiad mewn ysgol ragorach, yn Mag- 
deburg. Pan yn bymtheg oed, cafodd ei anfon 
i athrofa enwog yn Ersenach. Enw ei athraw 
oedd Ioan Trebonius; ac yr oedd yr ysgol dan 
lywyddiaeth y Ffrancisiaid. Yma y sylfaenwyd 
ei enwogrwydd dyfodol; ac yn ebrwydd cyfan- 
soddodd benillion Lladinaidd, y rhai ar yr un 
pryd a roddasant syndod a boddlonrwydd i'w 
athrawon. Pan yn bedair ar bymtheg oed aeth 
i athrofa Erfurt, lle y diwyd fyfyriodd resymeg 
yr iaith Ladin, ac fel y mae yn debyg y Roeg; a 
chynyddodd gymaint fel y cafodd ei raddio yn 
A.C. pan nad oedd ond ugain oed. 

Yr oedd Luther y pryd hwn mewn cyflwr an- 
nychweledig; ond yn y flwyddyn ganlynol, pan 
yn rhodio gyda chyfaill o'r enw Alexius, goddi- 
weddwyd hwynt â thymestl o fellt a tharanau, a 
chafodd ei gyfaill ei daro yn farw wrth ei ochr. 
Wrth ganfod gwagter pob daioni daearol pender- 
fynodd y pryd hwnw dreulio ei oes mewn myn- 
achdy; ac er gwaethaf cynghor cyfeillion, a'i 
hyfrydwch naturiol ei hun mewn cymdeithas 
gyfrinachol, yn 1505, aeth i'r Fynachlog Angus- 


tinaidd, yn Erfurt.. Wrth gymeryd arno y broffes 
fynachaidd, ni wyddai nemawr yn mherthynas 
i'r ddysgyblaeth. Ar yr ail ddydd o Fai, 1507 

pan yn bedair ar hugain oed, y cafodd ei urddo, 
ac y cyflawnodd ei offeren (mass) gyntaf. Y 
mae yr amser hwn yn fwy nodadwy oblegyd mai 
oddiamgylch iddo y canfyddodd Luther Feibl 
Lladin yn gorwedd yn llyfrgell y fynachlog. 
Gafaelodd yn awyddus yn y llyfr esgeulusedig 
hwn, a pharhaodd i'w fyfyrio gyda y fath ddi- 
wydrwydd, fel y daeth mewn ychydig amser yn 
alluog i gyfeirio gyda rhwyddineb a pharodrwydd 
at unrhyw gyfran o hono. Yn mniwyd-erlyniad 
ei fyfyrdodau, ni chafodd ond ychydig gynorth- 
wy oddiwrth lafur eraill, Gweithion y tadau 

oddigerth eiddo Augustin, oeddynt yn hollol 
anadnabyddus iddo. Nid oedd ei wybodaeth o'r 
iaith Roeg ond tra anmherffaith ; ac yn yr Hebr- 
aeg yr oedd yn hollol anghyfarwydd. Heblaw 
hyny nid oedd ganddo hyd yma un cyfieithiad 
o'r Beibl yn ei feddiant, ond yn unig yr un Pab- 
aidd awdurdodedig, sef y Vulgate. Nid oedd 
Erasmus y pryd hwnw wedi cyhoeddi ei argraff- 
iad o'r Testament Newydd; ac er amser Ierome 
nid oedd fawr gynydd wedi ei wneuthur mewn 
beirniadaeth santaidd. Fel hyn, yn amddifad o 
ymchwiliadau eraill, treuliai Luther yn aml 
ddiwrnod cyfan mewn myfyrdod ar ychydig ad- 
ranau o'r Beibl. 'Tueddid efi hyn yn gystal gan 
ei awydd am wybodaeth, a chan ansawdd der- 
fysglyd ei feddwl. Cyn dyfod yn adnabyddus 
â'r Beibl, yr oedd efe fel eraill yn ymfoddloni ar 
y tybiau cyffredin; ac ni feddyliai am chwilio 
lle nad oedd yn drwgdybio cyfeiliornad. Yn awr, 
pa fodd bynag, yr oedd wedi cynyddu cymaint 
mewn gwybodaeth nes ei fod yn gweled fod yn 
rhaid iddo ymwrthod â'i gredo flaenorol, er nad 
oedd eto wedi myned gan belled yn mlaen a chael 
allan un arall yn eile. Dychwelodd ei brudd- 
glwyf blaenorol, a pharhaodd felly ar brydiau 
nesiddo gyrhaedd golygiadau eglur a sefydlog 
ar y gwirionedd dwyfol. Yn y cyflwr anmhen- 
derfynedig hwn, tarewid ef weithiau â'r fath 
ddychryn, wrth fyfyrio ar ddigofaint Duw, yn 
nghyd â'r engreiíftiau hynodol o hono, cynwys- 
edig yn y Beibl, fel y byddai yn mron llewygu. 
Wrth ddadleu ar athrawiaeth cynhyrfid ei dym- 
herau i'r fath raddau, fel y teimlai yn angen- 
rheidiol i fwrw ei hun ar y gwely ag oedd yn yr 
ystafell nesaf, lle y syrthiai mewn gweddi, ac y 
mynych adroddai eiriau Paul, “Efe a'u cauodd 
hwynt oll mewn angrhediniaeth, fel y trugarhai 
wrth rai.” Yn y cyfryw derfysg meddwl ei 
noddfa oedd gwaith Augustin, yr hwn ydoedd 
mor werthfawr yn ei olwg ef ag oedd gwaith 
Ierome mewn cyffelyb amgylchiadau, yn ngolwg 
Erasmus. Luther, wedi boddi mewn myfyrdod, 
ac yn groesi wastraffu amser yn y cyflawniad 
cylchynol o ddefodau gweigion a ddaeth yn ddi- 
ystyr o reolau y fynachlog. Darllenai ac ysgrif- 
enai gyda y fath awydd, dros amryw ddiwrnodau 
yn nghyd, fel yr anghofiai yr oriau gosodedig 
wrth y canonau at wasanaeth dwyfol; ond ar y 
llaw arall yr oedd yn dra gofalus ìi wneyd penyd 
yn ol rheolau ei broffes. Mewn eisteddfod yn 
Worms, yn 1459, cytunodd yr etholwyr fodi 
bob un o honynt ddyfod yn sylfaenydd Prifysgol, 
Yr oedd penadur Luther, Fredrick, Etholydd 


LUTH 


532 


LUTH 


Saxony, yr hwn a gyfenwid, Y Doeth, yn llwyr- 
ystyriol o'r manteision deilliedig oddiwrth osod i 
fyny y cyfryw sefydliad yn ei diriogaethau ef. 
Yn 1508 cafodd Luther ei benodi yn broffeswr 
yn mhrif-ysgol Wittemberg, pan nad oedd ond 
pump ar hugain oed. Teimlodd yn awr yr ang- 
enrheidrwydd o wybod yr iaith Hebraeg. Yr 
oedd Luther ar amryw gyfrifon nid yn unig yn 
babydd cydwybodol, ond hefyd yn un brwd- 
frydol. Mewn ychwanegiad aty ddyledswydd 
o addysgu ei ddosbarth, a phregethu, byddai 
hefyd ar achlysuron yn derbyn cyffesiadau. Tra 
yn cyflawni y swydd hon, yn 1517, gomeddodd 
rhyw bersonau a ddaethant ato i gyffesu, y rhai 
oeddynt wedi bod yn euog o bechodau mawrion, 
a myned tan y penyd a ragnodwyd ganddo ef; 
oblegyd eu bod yn flaenorol wedi derbyn ma- 
ddeuant, mewn ffordd o addefiad. Luther yn 
arswydo rhag y fath dwyll, a wrthododd mewn 
modd pendant i weini y gollyngdod a_geis- 
ient. Fel yr oedd efe yn parhau i wrthod 
cydsynio a'u cais, y personau mewn dadl, yn 
ystyried eu hunain yn cael cam, a wnaethant 
achwyniad pwysig yn ei erbyn wrth Tetzel, yr 
hwn oedd y pryd hwnw yn nghymydogaeth tref 
Interbock. Mewn awr anfad i Babyddiaeth en- 
ynodd digofaint Tetzel yn fawr yn ei erbyn; a 
chan ei fod yn un o'r dirprwywyr santaidd 
er dinystrio heresiau, bygythiodd wneuthur Lu- 
ther a'r rhai a ddygwyddent lynu wrtho, yn 
agored i ddychryniadau y chwiliad lys. Y mae 
y dull yr aeth Luther yn mlaen yn eglur ddang- 
os nad oedd efe yn gweithredu gyda gelyn- 
iaeth bwriadol yn erbyn yr eglwys. Mewn cyd- 
agweddiad ag arferiad yr oes ar achosion amheu- 
us, penderfynodd nodi ei olygiadau mewn rhestr 
o ofyniadau, gyda golwg ar ddadl gyhoeddus. 
Mewn canlyniad cyhoeddodd, Hydref 31, 1517, 
bymtheg a phedwar ugain o osodion, yn y rhai y 
trinai athrawiaethau edifeirwch, haelioni, goddef- 
iadau, purdan, &c., yn helaeth, Wedi hoelio y 
gosodiadau ar ddrws neu ar furiau yr eglwys gyf- 
agosi gastell Wittemberg, tan-osododd wahodd- 
iad i ddadl gyhoeddus, gydag erfyniad am i'r 
rhai nad allent fod yn bresenol anfon eu syÌw- 
adau mewn ysgrifen ato ef. Canlynodd ymdrech 
flin a hirfaith rhyngddo ef a_Tetzel.  Ysgrifen- 
asant lawer yn erbyn eu gilydd, mewn modd 
tra chyffrous; ac er mor ddidroi oedd cymeriad 
Luther, bu yn hir cyn ymadael yn gyhoeddus âg 
eglwys Rhufain. Oddiamgylch diwedd y flwydd- 
yn 1519, dechreuodd Luther yn ddiymgel amlygu 
ei anghytundeb âg eglwys Rhufain yn nghylch 
athrawiaeth y sacrament, 

Yn y flwyddyn 1521 cyhoeddodd Luther ei 
draethawd enwog, “De Captivitate Babylonica 
Ecclesiae.” Yn hwn y gwnaeth ymofyniad yn 
nghylch natur a dyben y sacramentau, y rhai, 
fel y mae yn ddigon adnabyddus, yn eglwys 
Rhufain ydynt saith o rif. A'r rhif hwn yr oedd 
Luther yn anghytuno; ac efe a wrthodai yr enw 
sacrament i fedydd esgob, urddau santaidd, 
priodas ac eneiniad olaf; ond parhaodd i gynwys 
penyd yn y llechres, gyda bedydd a swper yr 
Arglwydd. Gan i brif-ysgolion Cologne a Lou- 
vain losgi llyfrau Luther yn gyhoeddus, ac i'r 
un weithred gael ei chyflawni yn Rhufain, pen- 
derfynodd y diwygiwr yn awr ar ataliad, Parodd 


i rybudd cyhoeddus gael ei roddi yn Wittemberg. 
ei fod yn bwriadu llosgi y gosodiadau Anghrisf- 
aidd, ar ddydd Llun, y degfed o Ragfyr. Tyn- 
odd y fath olygfa ddyeithr sylw neillduol; ac o 
ganlyniad yr oedd y cynulliad ar yr achlysur yn 
aruthrol. Y bobl a ymgas>ylasant yn nghyd am 
naw o'r gloch y bore, ac a aethant yn mlaen yn 
ddosbarthiadau rheolaidd i'r fan lle yr oedd y 
ddefod i gael ei chyflawni. Wedi cyfranogi yno 
o adloniad ysgafn, gwnaeth aelod enwog o'r brif- 
ysgol fath o goelcerth (funeral pile), ac yna 
gosododd dân ynddo. Wedi hyny cymerodd 
Luther Dalfyriad Gratian o'r Gyfraith Ganon- 
aidd, Deddf-lythyrau y pabau, y Clementiniaid 
a'r Extravagantiaid, ac yn ddiweddaf oll Ordin- 
had Pab Leo X, gan eu taflu i'r tân, a gwaeddi 
â llef uchel, ““ Herwydd blino o honoch saint yr 
Arglwydd, bydded i dân tragywyddol eich blino 
chwithau.” Gwedi iddo aros yno i weled eu 
dinystriad, dychwelodd i'r ddinas, yn cael ei 
gymdeithasu gan y lluaws cynrychiol, heb i un 
radd o annrhefn gymeryd lle. Gwrth-atebodd 
Luther gydag ysbryd gwrol, yn ol ei arfer, 
ddedfryd gondemniol prif-ysgolion Cologne a 
Louvain. Siomwyd pleidwyr llys Rhufain yn 
fawr, trwy weithrediad aneffeithiol yr Ordinhad 
yn erbyn Luther; a chafodd ymddygiad y llys 
yn yr achos hwnw ei gyhuddo o'r anghyfrwys- 
derau hyny ag a briodolir yn gyffredin i gyngor- 
ion aflwyddianus. Tybiai llawer i'r Ordinhad 
(bull, gael ei hoedi yn rhy hir; ac eraill a farn- 
ent fod ei iaith yn rhy ffyrnig a_ meistrolgar. 
Wedi i'r yspaid a ganiatawyd i Luther edifarhau 
ddarfod, ymddangosodd Ordinhad newydd yn ei 
erbyn, Ionawr 3ydd, 1521, yn cadarnhau yr un 
flaenorol yn ei hystyr helaethaf, gydag ychwan- 
egiad pwysig o'i ysgymundod, Ond ni wnaeth yr 
Ordinhad hon ond ychydig argraff, ac nid oedd ei 
chyhoeddiad yn tueddu oddigerth yn unig i 
effeithiolrwydd lleihaol bygythion pabaidd yn 
erbyn cynydd golygiadau cyhoeddus. Yr oedd 
amser cynaliad cymanfa gyntaf Siarls yn awr 
wedi dyfod. Gan fod dinas Nuvemberg yn cael 
ei blino gan y pla, sefydlwyd Worms yn lle yr 
ymgynulliad. Cyfarfu y gymanfa yn Ionawr, a 
dirprwywyr llys Rhufain oeddynt ddiflin eu 
hymdrechion i gael allan wysiad ebrwydd am 
ymddangosiad Luther yno. Fredrick yn wybodol 
o'u holl ddyfeision, a roddodd hysbysrwydd i 
Luther, trwy gyfryngdod Spalatin, o'r hyn oedd 
yn debygol i gymeryd lle, ac a barodd ymofyn 
âg ef pa lwybr a gymerai, yn nygwydd iddo 
gael ei wysio gan yr ymerawdwr ìi ymddangos 
yn y gymanfa? —yr hyn, mewn canlyniad i 
daerineb dirprwywyr y pab, oedd yn ymddang- 
os iddo ef yn debyg ìawn o gymeryd lle, Caf- 
odd ateb Luther ei drosglwyddo mewn llythyr 
tra ysbrydol, cryno, a chynhwysfawr, at Spalatin. 
Pan oedd Luther yn tynu yn agos at ddiwedd ei 
daith i'r gymanfa derbyniodd wahoddiad oddiwrth 
Glassio, cyffeswr yr ymerawdwr, i'w gyfarfod ef 
yn nhy un o gyfeillion Iuther, ychydig o'r ffordd. 
Ond pa un ai bod Luther yn drwgdybio Glassio 
neu ynte, fel y mae yn fwy tebygol, ei fod yn 
ofni trosi yr un diwrnod ar hugain a rodded iddo 
gan yr ymerawdwr, atebodd, “ Ei fod yn ben- 
derfynol i fyned lle'r oedd. yr ymerawdwr wedi 
gorchymyn iddo.” O ganlyniad, cyrhaeddodd 


LUTH 


5 


LUTH 


Worms Ebrill 16, wedi ei ddilladu yn ei gwcwll 
fynachaidd, yn eistedd mewn cerbyd agored, ac 
yn cael ei ragflaenu gan gyhoeddwr yr ymer- 
awdwr ar geffyl, yn ei wisg swyddol. Dranoeth, 
Ebrill 17, anfonwyd rhybudd yr ymerawdwr at 
Luther, yn gorchymyn ei ymddangosiad yn y 
gymanfa y prydnawn hwnw. Dywedir fod hyd 
yn nod nenau y tai wedi eu gorchuddio âg edrych 
wyr. Gan fod crybwylliad dirgelaidd wedi ei roddi 
i Luther i beidio llefaru, eithr mewn ffordd o ateb- 
iad, dechreuodd y gweithrediadau gan un Ioan 
Eckins, swyddol Archesgob Treves, yr hwn oedd 
mor wrthwyneboli Luther ag ydoedd i'w gydenw- 
wr, y dadleuwr. Cynygiodd yr areithiwr hwn ddau 
ofyniad, yn gyntaf yn Lladin, ac yna yn Ellmyn- 
aeg; sef “ Pa un ai bod Luther yn arddel ei hun yn 
awdwr y llyfrau ag oeddynt yn dwyn ei enw, at 
gasgliad o ba rai y cyfeiriai y pryd hwnw? aphaun 
a oedd efe yn tueddu i dynu yn ol, neu i addef eu 
cynwysiad?”' Luther yn ddioedi a addefodd ei hun 
yn awdwr y gweithion hyny; ond gyda golwg ar 
yr ail ofyniad, gofynodd (yn ddiau, wrth gyng- 
hor ei ddadleuwr) am amser i ystyried ei ateb.” 
Wedi myned i'r gymanfa y dydd canlynol, ail- 
adroddodd Eckins weithrediadau y dydd blaen- 
orol mewn modd mawreddog, a gofynodd i 
Luther, unwaith yn ychwaneg, pa un ai tynu 
yn ol neu barhau yroedd efe? Rhoddodd Luther 
ateb hirfaith, yn gyntaf yn Ellmynaeg, ac yna, 
yn Lladin. Ac er cymaint oedd parchedigrwydd 
y gynulleidfa, a'r gwres yn cyfodi oddiwrth lu- 
osogrwydd y gwyddfodolion, llefarodd mewn 
cywair eglur ac €ofn.  Eckins wedi rhoddi ar- 
wyddion o anesmwythder tra yr oedd yr amddi. 
ffyniad yn cael ei wneuthur, a hysbysodd yn un- 
ion ar ei derfyniad, nad oedd Luther wedi ateb y 
pwnc, ac na ddylasai arwyddo unrhyw âmheu- 
aeth yn mherthynasi bethau ag oeddynt wedi 
câel eu darlunio a'u condemnio yn barod gan 
gynifer o gymanfaoedd: a Luther a atebodd iddo. 
Yr ymerawdwr, mewn rhan fawr yn anghyfar- 
wydd â'r dullo ddwyn yn mlaen achosion yr 
Ellmyn, ac yn anoddefus o barhad y ddadl, a 
gymerodd ei berswadio mai y ffordd oreu oedd 
esgymuno Luther ar unwaith, o ganlyniad cy- 
merodd hyn le y dydd canlynol, Ebrill19; ond 
gan iddo gael ei wneyd heb gydsyniad y tywys- 
ogion, yr oedd effaith y penderfyniad yn hollol 
groes i'r hyn a fuasai yn deilliaw oddiwrth unol 
gydsyniad y gymanfa. Amryw wyr urddasol 
oeddynt yn parhau i ymweled a Luther, a'r llu- 
aws oeddynt yn rhoddi arwyddion eglur o'u 
pleidgarwch i'w achos. Gweithrediadau dilynol 
y gymanfa oeddynt y cyfryw ag oedd yn dangos 
buddioldeb y mesur hwn, er mor hynod ydoedd. 


Ar ol peth oediad, wedi ei fwriadu tebygol er | 
cymeryd mantais oddiwrth ymadawiad prif gyf- | 
eillion Luther o'r gymanfa, cafodd ordinhad ym- | 


erodrol ei chyhoeddi, yr hon oedd ynei fynegu 
ef yn eglwys-rwygiedydd a heretic, ac felly yn 
ei osod dan ysgymundod yr ymerodraeth. Ni 
chafodd yr ordinhad hon ei chyhoeddi hyd y 
chweched ar hugain o Fai, er ei bod wedi ei 
dyddio, er mwyn ei dangos yn. weithred yr holl 
gymanfa, cyn belled yn ol a'r wythfed. Luther 


ydoedd yn awr yn cael ei gyfyngu.yn nghastell | 


Wittemberg: ac er ei fod wedi ei gau allan o gyf- 


rinach â'r byd, eto nid oedd yn alluog o dreulio | 


3w 


| ei amser yn segur a diofal. Y traethawd cyntaf 
| y dyfeisiodd Luther y ffordd i'w gyhoeddi o'i 


encilfa ydoedd “ Ar y camddefnyddiad o Gyffes 
Ddirgelaidd.” Y nesaf ydoedd waith byr ymar» 
ferol, yn cynwys “Nodiadau ar yr Efengylwyr,” 
teilyngdod yr hwn a gyfaddefwyd, hyd yn nod 
gan ei wrthwynebwyr. Dygodd hefyd yn mlaen 
ddadl ag Iago Latomus, duwinydd o Louvain, yr 
hwn oedd yn barod yn adnabyddus i'r cyffredin, 
trwy ddadleuon a Renchlin ac Erasmus, a'r hwn 
a gymerodd arno amddiffyniad y penderfyniad a 
roddwyd gan ei brif-ysgol ef yn achos Luther. 
Yn 1521, cyfansoddodd ei orchwyl enwog ar 
““ Addunedau Mynachaidd.” 

Galwyd Luther yn awr i ymwrio â gwrthwyn- 
ebwr o nodweddiad newydd, Harri VII,, brenin 
Lloegr, gan ei fod wedi talu peth sylw yn moreu- 
ddydd ei oes i dduwinyddiaeth ysgoleigaidd, a 
gafodd ei wenieithio gan ei lyswyr i gredu y 
buasai yn hawdd iddo fuddugoliaethu ar resymau 
Luther, a ymosododd i ysgrifenu yn eu herbyn. 
Ac ystyried drygedd ei achos, a'r cysawd truenus 
o ddysgeidiaeth ag oedd y pryd hyny mewn bri, 
nid yw llyfr Harri yn ddiffygiol o deilyngdod, 
Nid oedd Luther i'w ddigaloni, nac a chanmol- 
iaeth uchelswniol, nac ychwaith gan radd ei ym- 
osodydd. Atebodd yn uniongyrchol, ac nilysodd 
ddarlunio y brenin trwy y cyfenwau mwyaf an- 
mharchus. Wedii Luther, ar ol absenoldeb byr, 
ddychwelyd o gastell Wittemberg, dechreuodd 
yn 1522, gysegru ei hun atorchwylo bwysmawr, 
cyfieithu y Beibl i'r Ellmynaeg.. Mawredd y 
bwriad ydoedd mewn cyfartalwch i ansawdd 
wresog ac anturiaethus ei feddwl; ac yr oedd 
neilluedd ei drigfa bresenol yn ffafriol i gychwyn» 
ei gyflawniad. Yr oedd eglwys Rhufain yn dra 
gwybodus o'r niwaid a'wnaethai cyfieithiad ffydd- 
lon o'r Beibl i'w choeg:.chwedlau coel-grefyddol, 
ai chymyriaethau afradus. Herwydd hyny ei 
phleidwyr awnaethant lawer o ymosodiadau ar 
lafur Luther, ac ni rusasant ei gyhuddo o fynych 
anurddo synwyr y testun gwreiddiol: Ar yr un 
pryd yr awdurdodau gwladol yn yr Ellmyn a 
barhausant eu hymdrechion i lethu athrawiaeth 
Luther. 

Yn yr un flwyddyn dychwelodd Luther i Wit- 
temberg, yr hyn a achlysurodd amlygiadau byw- 
iog o lawenydd; ac yr oedd y dysgedigion a'r 
annysgedigion yn cyfranogi yn gyfartal yn y 
gorfoledd: cyffredinol... Yn nghylch y pryd hwn 
cafodd Luther achlysuri ysgrifenu at y Behem- 
iaid; clywodd eu bod yn dechreu siglo yn eu 
tueddgarwch fuag at y gredo newydd, mewn 
canlyniad i'r ymraniadau a gyfodasent yn mysg 
ei goleddwyr. Ymresymai yn gadarn nad y 
ffordd i ochelyd y niwaid o ddadleuon oedd 
dychwelyd i eglwys Rhufain, gan nad oedd un 
cyfundeb yn fwy terfysgus gan luosogrwydd 
ymraniadau Yn ddiflino yn ei ymdrechion yn 
erbyn y babaeth, cyhoeddodd yn-fuan lyfr a 


| gyfenwid Adversas false. Nominatum. Ordinem 


Episeoporum,” Y nesaf o'i gyhoeddiadau lluosog 
ydoedd traethawd bychan a elwid ““ De Doctminis 
Hominum FVitandis.” “Gellir cyfrif hwn fel tal- 
fyriad o'i lyfr blaenorol ar “ Addunedau Mynach- 
aidd.” Ond ymae yn brydi ni yn awr droi ein 
golwg at weithrediadau llys Rhufain. Bu. farw 
y rhinweddol, ond anmhrofiadol Adrian, Medi 


LUTH 9 


ô4 


LUTH 


14, 1523. Parodd ei farwolaeth, fel arferol, gryn 
derfysg hawliau yn mhrifsenedd eglwys Rhufain. 
O'r diwedd etholwyd Julius o Medicis, yn ni- 
wedd Tachwedd, yr hwn a gymerodd arno enw 
Clement VII. Y prif anhawsder yr oedd efe 
yn eì ganfod gyda golwg ar y diwygiad, a gyf- 
odai oddiwrth y caniatadau rhyfeddol a wnaed 
gan ei ragflaenor. Tybiodd yn addas gan hyny 
1 negeseua megys pe na buasai Adrian wedi 
cymeryd un rhan weithredol yn yr achosion 
anhyfryd hyn. Yn anwybodus, fel pob llywodr- 
aethau drwg, o wir achos yr anfoddlonrwydd 
cyhoeddus, edrychai Clement a'i gyfarwyddwyr, 
mewn amgylchiadau a dygwyddiadau arbenig, 
am yr hyn y dylasent ymofyn am dano mewn 
hysbysrwydd cyffredinol. Gan hyny, ar y seith- 
fed o Ragfyr, cyfeiriodd Clement lythyr at yr 
etholydd Fredrick, yn cyfeirio mewn ymadrodd- 
ìon cyffredinol at y terfysgiadau yn yr Ellmyn, 
gan arwyddo crediniaeth hyderus y byddai i'r 
etholydd bleidio achos yr eglwys. Yr oedd y 
llythyr hwn, mewn efelychiad o esiampl ei flaen- 
afion, wedi ei fwriadu i balmantu y ffordd i 
hwylusiad cyflafareddiad Campeggio yn mlaen ; 
o ganlyniad, Ion. 15, 1524, y cenadwr hwnw yn 
nghylch myned i'r gymanfa gynulledig yn Nur- 
emberg, ysgrifenodd y pab lythyr arall at Fre- 
drick, o hyd mewn ymadroddion cyffredinol, ond 
mewn dull o addfwynder myfyriedig, ac yn am- 
lygu dymuniad am i'r etholydd ymgynghori â'r 
cenadwr, yn nghylch y modd goreu i adferu 
heddwch a thangnefedd i'r ymerodraeth. Er mor 
alluog oedd y llythyr hwn wedi ei ysgrifenu, 
nid yw yn ymddangos iddo dynu un ateb oddi- 
wrth y gwagelog Fredrick. Cymerodd cyhoedd- 
iad “Cil y Gymanfa” le, Ebrill 18. Yr oedd 
wedi ei ddosbarthu i ddau ben cyffredinol; y 
blaenaf yn golygu Luther a'i athrawiaeth, a'r ail 
: yn traethu ar y peryglon ag oeddynt yn bygwth 
yr Ellmyn. Wedi i Luther gael adysgrif o'r 
“Cil” cyhoeddedig gan y gymanfa, eynhyrfwyd 
ef yn fawr gan ymddygiad tywysogion yr Ellmyn. 
Gyda y diofalwch hwnw, yn nghylch canlyniad- 
au ag oedd mor aml yn nodi ei ymddygiad ef, 
adgyhoeddodd yn ddisymwth Ordinhad Worms, 
am Mai 8fed, 1521, gan ei chyferbynui eiddo 
Nuremberg, ac ni rysodd alw y tywysogion ““yn 
ddynion truenus, gwallgofus, wedi eu gosod gan 
Dduw ar ei bobl yn ei ddigofaint,” Gyda golwg 
ar bethau eraill, ei olygiadau a ddechreuasant 
ymhelaethu, ac ar y nawfed o Hyd., 1521, an- 
turiodd roddi heibio ei wisg fynachaidd, ac ym- 
ddangos yn nhrwsiad proffeswr neu bregethwr. 
Treuliwyd rhan o'r flwyddyn hon gan Luther, yn 
llawer mwy buddiol nag mewn dadleuaeth. Cyf- 
ieithodd y Psalmau i brydyddiaeth Ellmynaidd, 
gan ychwanegu atynt hymnau crefyddol o'i gyf- 
ansoddiad ei hun. Penderfynodd Luther yn awr 
sefydlu ei hun mewn priodas. Y mesur hwn yn 
hynod ynddo ei hun, ar ran un wedi tyngu 
gweddwdod, ydoedd eilwaith yn fwy felly ar ran 
hanfodiad yr un rhwymau yn yrhon a ddewis- 
wyd ganddo yn wraig. Pleidwyr eglwys Rhufain 
a ollyngasant allan yr ymadroddion mwyaf cyffro- 
us yn erbyn Luther ar achlysur ei briodas â 
mynaches; rhaia haerent eì fod yn wallgofus, 
ac yn cael eì berchenogi gan ysbryd drwg. Cyd- 


gyniodd yr etholydd Ioan yn awr, i arferyd | 


mesurau er gwneuthur Lutheriaeth yn brif gref- 
ydd ei diriogaethau ef. Er fod y rhifedi amlaf 
o'i ddeiliaid yn ffafriol ìi Lutheriaeth, er hyny yr 
oedd y cyfnewidiad yn ormodi gymeryd lle, eithr 
mewn modd graddol, 

Oddiamgylch diwedd y flwyddyn 1525, dywed- 
ir i gynhygiad gael ei wneuthur i wenwyno 
Luther. Mewn canlyniad i ddrwgdybiaeth rhai 
o gyfeillion Luther, cafodd Iuddew ac am- 
ryw eraill eu dal yn Wittemberg; ond gan nad 
allwyd cael dim amlygrwydd, trwy eu holedig- 
aeth, ac i Luther eiriol am beidio eu poenydio, 
cawsanto ganlyniad eu gollwng yn rhyddion. 
Hyd yn hyn yr oedd Luther wedi bod, nid yn 
unig yn ddechreuad, ond yn brif gynhyrfydd y 
gwrthwynebiad i'r babaeth; ond yr oedd y cylch 
a gymerai yn awr yn rhy helaeth i gymeryd ei 
reoli gan ymdrechion person unigol. Y mae 
cynydd y gwrthwynebiad hwn gan hyny yn 
perthyn i hanesyddiaeth gyffredinol, a chamgyf- 
lead hollol fyddai ei osoì mewn adroddiad buch- 
eddol. Cysegrodd Luther ei amser yn awr yn 
hollol at gyfieithiad y Beibl. Yr oedd efe wedi 
dosbarthu y llafur aruthrol yn dair rhan :—Llyfr- 
au Moses, Hanes ddilynol yr Iuddewon, ac yn 
olaf, Llyfrau Proffwydoliaethol yr Hen Desta- 
ment, yn nghyd â'r rhai eraill. Ni ddechreuodd 
cyfieithiad y proffwydi ymddangos hyd 1527 ; ac 
yn nghyflawniad y rhan hon o'i dasg, derbyniodd 
Luther gryn les oddiwrth gynorthwy rhyw Iu- 
ddewon yn ninas Worms. Cafodd llyfr y pro- 
ffwyd Esay ei argralfu yn 1528. Ymddangosodd 
Daniel yn fuan ar ol hyny: ac yn 1590 gorphen- 
wyd y cyfan. Ei brif gynorthwywyr yn y gor- 
chwyl ardderchog hwn, oeddynt Bugenhagen, 
yr hwn a adnabyddir yn well wrth yr enw Po- 
meranus, Íustus Ionas, Melancthon, a Mathew, 
yr hwn a gyfenwid Anrogallus. Y flwyddyn 
1526 oedd y gyntaf, er 1517, a adawyd i fyned 
heibio gan Luther heb gyhoeddi rhyw lyfr yn 
erbyn y pabyddion. Yn ystod y flwyddyn hono 
pa fodd bynag cyhoeddodd ei “ Esboniadau 
ar Ionah a Hab.,” yn nghyd a rhyw ddarnau llai 
o feirniadaeth ysgrythyrol. Cynhaliwyd y gym- 
anfa ymerodrol yn Spires, yn nghanol yr haf, ac 
yr oedd yr achosion dan sylw yn gwasgu mor 
fawr, fel yr oedd presenoldeb yr etholydd Ioan yn 
ofynol dros amryw fisoedd. Parhaodd Luther i 
ffurfio cynlluniau er hwylusiad y diwygiad, y 
rhai oeddynti gacl eu gosod tan ystyriaeth yr 
etholydd, mor gynted ag y buasai y gorchwylion 
eraill ag oeddynt yn galw am flaenoriaeth yn 
caniatau, Y flwyddyn ganlynol, 1528, cyhoedd- 
odd Luther ei ““ Esboniad ar Genesis a Sacha- 
ariah,” yn gystal a llythyr at esgob Misnia, yn 
mherthynas i swper yr Arglwydd. Dyoddefodd 
Luther, tra yn cyfaneddu yn Cobourg, amryw 
ruthriadau o afiechyd; ond nid oedd dim yn 
alluog i beri iddo laesu yn ei ymroad i'w fyfyr- 
dodau, Treuliodd ei amser yn nghyfansoddiad 
llyfrau y Proffwydi, ac yn cyfansoddi eì esboniad 
ar y Psalmau. Oddiwrth ludded y gorchwylion 
mwy pwysig hyn, ceisiodd esmwythder yn nghyf- 
ansoddiad cynghor i'r offeiriaid cynulledig yn 
Augsburg, yr hwn y gwelodd yn addas i'w anfon 
i'r ddinas i'w argraffu. Cyfenwid hwn ““ Admo- 
nito ad Eecclesiastici ordinis Congregationes in 
Comiis Augustanis.” Yn yspaid y flwyddyn 


LUTH 


ganlynol, 1532, cyhoeddodd Luther esboniadau 
ar wahanol ranau o'r ysgrythyr. _ Yn awr cafodd 
ei alw i ddyoddef y golled o gyfaill a noddwr 
gwerthfawr, sef Ioan, etholydd Saxony, yr hwna 
fu farw o'r parlys mud, Awst 16, fel eì frawd 
Ffredrick, yn y driugeinfed flwyddyn a thair o'i 
oedran. Yr oedd y flwyddyn 1536 yn hynod 
am farwolaeth yr enwog Erasmus. Y mae i'w 
alaru yn fawr i'w ddadl â Luther gael ei had- 
newyddu, gyda gradd helaeth o erwinder, 
ddwy flynedd cyn hyny; ac i Luther fyn- 
ed cyn belled a thadogi Atheistiaeth ar ei 
wrthwynebydd. Canlynwyd dadl ddiweddaf Lu- 
ther ag Erasmus, ag un o natur hollol wahanol, 
sef â'r Ail-fedyddwyr. Yn nechreuad 1539, blin- 
wyd Luther gan y tostedd, (stranguary,) a'r ar- 
wyddion oeddynt mor erwin fel y dechreuodd ef 
a'i gyfeillion anobeithio am ei fywyd. Yn yspaid 
y salder peryglus hwn, amlygwyd pryder mawr 
am ei adferiad, yn gystal gan ei gyfeillion a 
chan y cymeriadau cyhoeddus hyny ag oeddynt 
yn ffafrio'r diwygiad. Ymddangosodd ei adferiad 
yn gyflawn, a chafodd ei alluogi i adgymeryd ei 
lafur yn achos crefydd. Parotodd ddau argraff- 
iad o'i brif orchwyl, cyfieithiad y Beibl, i'r 
argraffwasg, a chyhoeddodd hwynt yn olynol yn 
1541a 1545. Yn 1545, pan yr oedd Luther yn 
62 oed, dechreuodd ei gyfansoddiad adfeilio mewn 
modd amlwg. Ond nid unig anffawd Luther 
oedd anhwylder corfforol. Yr oedd y brydan- 
iaeth cyfansoddol hwnw ag oedd wedi ei alluogi 
efi feiddio bygythion llywodraethwyr eglwysig 
a gwladol, yn gysylltiedig â thymer, yr hon ar 
amryw gyfrifon ydoedd i raddau mawr yn achos 
o deimlad poenus i'w meddianydd. Dygwydd- 
odd, ysywaeth, hefyd fod prydnawn bywyd 
Luther wedi eì gymylu ag ymryson â'r cyfreith- 
wyr, yn nghylch priodasau dirgel. Mor fawr 
oedd effaith y pentyriad hwn o gythrudd, fel yr 
oerodd serch Luther at ei ddinas ddewisol, Wit- 
temberg; yr hon a adawodd Gorphenaf, 1545, 
mewn golwg heb un bwriad ì ddychwelyd mwy. 
Nid allasai dim fod yn fwy dangosiadol o frydan- 
iaeth meddwl Luther, na'i waith yn ymgymeryd 
â thaith yn mis Ionawr, 1546, tan y fath bwn o 
afìcchyd corfforol. 

Bu bum niwrnod ar y ffordd, herwydd bod yr 
afon Issel wedi llifo dros ei cheulanau. Ei gym- 
a deithion oeddynt ei dri mab, Ioan, Martin, 
a Phaul, a'i gyfaill diysgog, Iustus Ionas. Ei 
iechyd yn awr ydoedd yn adfeilio yn heinif; ac 
ar y ddwyfed ar bymtheg o Chwefror, ymddang- 
osai yn beryglus glaf, Yn gynar y prydnawn 
dechreuodd achwyn ar gaethiwed yn ei ddwyfron, 
yrhon a rwbiwyd â lliain, yr hyn a roddodd 
iddo beth esmwythder, Ar ol swper achwynodd 
eilwaith ar yr un peth, a gofynodd am liain 
twymn. Am un o'r gloch y bore dihunodd 
Ambrose a Ionas, a dymunodd ar fod i un o'r 
ystafelloedd nesaf gael ei chynhesu; yr hyn a 
wnaethpwyd. Yna dywedodd, “O Ionas, mor 
glaf wyf! Teimlwyf bwys ar fy nwyfron, ac yn 
ddiameu byddaf farw yn Esselben.” Gwnaeth 
Ambrose frys, ac wediiddo gyfodi, arweiniodd 
ef i'r ystafell nesaf. Aeth yno heb unrhyw gyn- 
horthwy arall; ac wrth gro>si y trothwy, dywed- 
odd yn uchel, “I'th ddwylaw y gorchymynaf fy 
ysbryd.” Yna gweddiodd Luther, gan ddywed- 


599 


LUTH 


yd, “O fy Nhad nefol, y Duw tragywyddol a 
thrugarog, tydi a ddatguddiaist dy Fab, ein Har- 
glwydd Iesu Grist,imi! Myfi a'i pregethais, 
ac a'i cyffesais ef, yr ydwyf yn ei garu, ac yn ei 
addoli fel fy anwylaf iachawdwr a'm gwaredwr; 
efe, yr hwn y mae yr annuwiolion yn ei erlid, 
ei gyhuddo, a'i gablu.” Yna efe a adroddodd 
eiriau y Psalm dair gwaith; “I'th ddwylaw y 
gorchymynaf fy ysbryd, O Dduw y gwirionedd, 
canys gwaredaist fi.” Tra yr oedd y meddygon 
a'i gymdeithion yn cymhwyso meddyginiaethau, 
dechreuodd golli ei leferydd, a gwanhau; ac ni 
atebai hwynt, er iddynt alw arno yn uchel, a'i 
ysgwyd. Bu farw rhwng dau a thri o'r gloch. 
Yr oedd Luther yn ddyn anghyffredin, Yn ei 
holl orchwylion, er mor amrywiog oeddynt yn ei 
bregethau, ei draethodau, ei ddadleuon, nid ydym 
yn canfod un mesur yn cael ei gymeryd er bodd- 
hau manteision personol; y mae y cwbl yn an- 
hunanol a gwresog; y cwbl yn cael ei gynhyrfu 
gan awydd am ddeall a chyhoeddi gair Duw. 
Wrth ystyried Luther fel awdwr, tarewir ni gan 
helaethrwydd ac amrywiaeth ei lafur. Y maent 
yn gynhwysedig mewn traethodau, esboniadau ar 
yr ysgrythyr, pregethau, llythyrau, ac adroddiad 
o brif ddygwyddiadau eifywyd. Ei holl gyfan- 
soddiadau o bob rhyw, a chynhwysiad pregethau, 
ac ymofyniadau llythyraidd, ydynt yn cael eu cyf- 
rif gan ei fywgraffiedydd enwog yn 1137! Lle yr 
oedd swm yr ysgrifeniadau mor fawr, nid ydym 
i ddysgwyl llawer o gaboledd ymadrodd. Yr 
oedd dychymyg Luther yn fywiog, ond nid oedd 
meithrindod chwaith yn ffurfio un rhan o'i amcan, 
Sylwir fod anghymendod ei ymadroddion yn ym- 
ddangos yn benaf yn ei gyhoeddiadau Lladinaidd. 
Yr oedd yn proffesu sylfaenu ei gysawd duwin- 
yddol yn unig ar awdurdod yr ysgrythyrau sant- 
aidd. Ermor frwd oedd ei dymer, ac ermor anar- 
ferol oedd i ymostwng i arddelwadau awdurdodol, 
eto yr oedd yn meddianu gradd helaeth o dirion- 
deb dynol. Yr oedd haeledd ei galon yn ganfydd- 
adwy ar yr olwg gyntaf, a'i duedd gyfrangar 
mewn cysylltiad â helaethrwydd ei drysorau, yn 
gwneuthur ei gyfeillach yn hynod o adeiladol. 
Byddai ymwelwr cylch teuluaidd Luther yn sicr 
o ganfod uniad hyfryd gwasanaeth crefyddol a 
serch priodasol a thadol. Gan fod lledaeniad 
gwybodaeth grefyddol yn cael y lle blaenaf yn 
meddwl Luther, yr oedd efe yn caru, pan yn 
nghymdeithas ei gyfeillion, i droi yr ymddyddan 
i'r ffordd hono; ac ni byddai un gwrthwynebiad 
i hyny o du ei gymdeithion, Fel pregethwr yr 
oedd yn gyfiawn enwog. Esgynai yr areithfa yn 
llawn o'i fater, ac yn awyddus am wasgaru peth 
o'i drysorau yn mhlith ei wrandawyr. Byddai 
sylw y gwrandawyr yn cael ei gyffroi gan eondra 
a newydd-deb y golygiadau; ac yr oedd yn cael 
ei gadw mewn gweithrediad gan frydaniaeth 
serchiadol y pregethwr. Nid oedd dim o af. 
rwyddineb cyfansoddiad llafurus i'w ganfod yn 
y bregeth; na dim cymhendod llais nac ystum i'w 
weled yn y pregethwr. Unig wrthrych Luther 
oedd gosod y gwirionedd yn gyflawn a grymus o 
flaen y gynulleidfa. Ei draddodiad a gynorthwyid 
gan hyawdledd eglur, ac yr oedd gan ei ym- 
adroddiad holl helaethrwydd dychymyg bywiog ; 
ac mewn gair nid oes ond ychydig ddynion wedi 
cynhysgaeddu eu holafiaid â chymaint o fanfeis- 


LLAB 


536 


LLAB 


ion a'r diwygiwr dysgedig, duwiol, a brwdfryd- 
ol hwn. 

LUTHERIAETH, y cysawd crefyddol a fab- 
wysiadir gan ganlynwyr Martin Luther, Y mae 
hon wedi cyfnewid ychydig er amser ei sylfaen- 
ydd. Gwrthodai Luther Epistol Iago, megys 
yn anghyson yn ei fryd ef âg athrawiaeth Paul 
yn nghylch cyfiawnhad; gosodai Lyfr y Dat- 
guddiad, hefyd o'r neilldu, fel yn anghysonaidd ; 
ond yn awr y mae y Lutheriaid yn derbyn y 
ddau fel rhanau o'r ysgrythyr. 

Yr oedd Luther yn ystyried bedydd a swper 


yr Arglwydd, fel yr unig ddau sacrament; ond | 


credai gyd-sylweddiad, hyny yw, fod coríf a 
gwaed Crist yn cydsylweddu â'r bara a'r gwin 
yn y swper santaidd, er mewn modd anamgyff- 
redadwy. Dyma y prif wahaniaeth rhwng Lu- 
theriaeth a Phrotestaniaeth Lloegr. 

Y gyffes Augsburgaidd, (Rdrych Cyffes) yw 
credo sefydledig yr eglwys Lutheraidd, O gan- 
lyniad y mae yn gwrthod ewyllys rydd ; yn credu 
etholedigaeth; ac yn dal cyfiawnhad trwy gyf- 
rifiad o gyfiawnder Crist yn unig. 

Cyfansoddodd Luther Liturgi, yn 1523, yr 


hwn nid oedd yn gwahaniaethu ond ychydig | 


oddiwrth Lyfr yr Offeren ; ond gadawodd ryddid 
i'w ganlynwyr wneuthur y cyfnewidiadau a farn- 
ent yn angenrheidiol ynddo. O ganlyniad ffurf- 
iau addoliad ydynt yn gwahaniaethu yn yr 
eglwysi Lutheraidd, mewn pethau o bwys bach : 
ond y maent yn cytuno i ddarllen yr ysgrythyr- 
au yn gyhoeddus, i offrymu gweddiau a mawl i 
Dduw yn eu hiaith gynhenid eu hunain, mewn 
cyfarchiadau poblog i'r gynulleidfa, ac yn mharch- 
us weinyddiad y sacramentau, 

Gwadai Luther fod yr offeren yn aberth; a 
deolai addoliad aberth yr offeren, cyffes ddirgel- 
aidd, gweithredoedd haeddianol, goddefiadau, 
purdan, addoliad delwau, &c, allan o'i gredo. 

Dywedir pa fodd bynag mai y Lutheriaid o'r 
holl Brotestaniaid sy yn gwahaniaethu leiaf oddi- 
wrth eglwys Rhufain, gan eu bod yn dal cyd- 
Bylweddiad, er yn gwrthod traws-sylweddiad ; 
a chan eu bod hefyd yn darlunio amryw ddefod- 
au a sefydliadau crefyddol, megys yr arferiad o 
ddelwau mewn eglwysi, gwisgoedd gwahaniaeth- 
ol y gweinidogion, cyffes ddirgelaidd, yr arfer- 
iad o'r afrlladen yn y cymun, ffurf tynghediad 
yn y bedydd, a defodau eraiìl cyffelyb, yn oddef- 
ol, a rhai o honynt yn ddefnyddiol. Ar athraw- 
iaeth yr arfaethau dwyfol, y Lutheriaid a gredant 
eu bod yn golygu iechydwriaeth neu drueni dyn- 
ion mewn canlyniad i ragwybodaeth o'u golyg- 


iadau a'u cymeriadau, ac nid megys yn rhydd ac 
anamodol, ac megys yn sylfaenedig ar ewyllys. 
noeth Duw. g 

Y Lutheriaid tua diwedd y ddwyfed ganrif 
ar bymtheg a ddechreuasant gofleidio egwydd- 
orion rhyddach a mwy haelionus nag yr oeddynt 
yn eu mabwysiadu yn flaenorol, er mewn rhai 
lleoedd, iddynt hwy barhau yn hwy mewn 
egwyddorion caeth a meistrolaidd na Phrotestan- 
iaid eraill. Y mae eu gweinidogion yn awr yn 
meddianu cyflawn ryddid i wahaniaethu oddi- 
wrth y credoau a ystyrid ganddynt gynt yn rheol- 
au anffaeledig ffydd ac ymarweddiad. Y mae 
Mosheim yn priodoli y cyfnewidiad hwn yn eu 
tybiau, i'r gosodiad a fabwysiadid yn gyffredinol 
ganddynt, sef, Mai i Dduw yn unig y mae y 
Cristionogion yn gyfrifol am eu tybiau crefyddol ; 
acna ddylai neb gael ei gosbi gan y llywydd 
gwladol am ei dybiau crefyddol, gan nad pa mor 
gyfeiliornus fyddont, tra y byddo iddo barhau i 
ymddwyn yn dawel ac ufydd fel deiliad, heb 
beri un ymryson na therfysg yn y wladwriaeth. 

Yn Sweden a Norway, y mae yr eglwys Lu- 
theraidd yn esgobaethol. Yn Denmarc cedwir 
yr awdurdod esgobaethol, ac y mae yr enw 
esgob wedi ei ailfabwysiadu yn lle arolygydd, yr 
hwn sydd mewn ymarferiad parhaus trwy yr holl 
Ellmyn: er fod yr awdurdod oruchel yn gorwedd 
yn y gabidwl, ar yr hon y mae penog, gydag 
amrywiaeth graddau a breintiau, ac is-raddol- 
iaeth yn mhlith y gweinidogion, yn wahanol i'r 
gydraddiaeth yn mhlith yr henuriadyddion. 

Dosbarthir y Lutheriaid yn gyffredinol, i 
Gymhedrol, a Chaeth. Y Lutheriaid cymhedrol 
yw y rhai hyny a ymostyngasant i'r cyfamser a 
gyhoeddwyd gan yr ymerawdwr Siarls V. Mel- 
ancthon oedd pen y blaid hon, a chawsant eu 
cyfenwi yn Adiaphoriaid. Y bLutheriaid caeth 
oedd y rhai hyny na oddefent un cyfnewidiad yn 
nhybiau eu sylfaenydd, o ba rai, y pen oedd M. 
Fflacius. 

.Y mae chwech cynulleidfa Lutheraidd yn 
Nghaerludd, Ellmynaidd, Swedaidd, a Danaidd ; 
heblaw un yn mhalas St. Iago, i'r hon yr ordein- 
iwyd dau weinidog Lutheraidd gan ei Fawr- 
hydi, y rhai a arferant gyfieithiad Ellmynaidd 
o'r Liturgi Saesonig. 

Y mae y Lutheriaid hefyd yn ddosbarthedig i 
amrywiol is-bleidiau, a gyfenwir oddiwrth enwau 
eu prif-ysgrifenwyr, megys yr Amsdorffiaid, Osi- 
andriaid, Zuingliaid ; neu oddiwrth ryw bynciau 
dadleugar arbenig, megys y Synergiaid, Ubicwar- 
iaid, &c.; y rhai gwel. 


LL. 


LLABYDDIO, (lab, ergyd,) Llad. Lapido; 
euro dyn â cheryg, i'r dyben i'w anafu neu ei 
ladd, 

Yr oedd yr arferiad o labyddio yn ffynu yn 
mhlith yr Aifltiaid, cyn ei fod mewn ymarferiad 
yn mysg yr Iuddewon, Ex. viii, 26; a thra 
thebyg ei fod mewn ymarferiad yn eu plith 
hwythau, yn flaenorol i'w sefydliad gan Dduw 
fel cosbedligaeth wladol neu eglwysig, Ex, xvii, 4. 


. Y gorchymyn cyntaf am labyddio a geir yn 
Ex. xix. 12, 13; ond. nid oedd hwnw ond achlys- 
urol yn unig. Pan y rhoddwyd y ddeddf ar 
Seinai, gosodwyd llabyddio yn gosbedigaeth 
sefydlog gan Dduw, yn achos eilunaddoliaeth, 
Lef. xx. 2; Deut. xiii. l0; xvii. 2—7; cabledd, 
Lef. xxlv. 14—16; dewiniaeth, Lef. xx. 27; 
halogiad y Sabbath, Num. xv. 32—36; godineb, 
Deut. xxii. 21, 24; ac anufydd-dod i rieni, Deut. 


LLAD 


597 


LLADD 


xxi. 18—21, Gan fod y pechodau hyn yn rhestru 
yn mhlith y rhai mwyaf, gellir casglu mai y brif 
gosbedigaeth oedd llabyddio; yn enwedig gan ei 
bod i derfynu mewn marwolaeth, Ezec. xvi. 40; 
xxiii. 47, 

Byddai yr Iuddewon yn aml yn gosod dynion 
i farwolaeth trwy eu llabyddio, yn ddisymwth, 
heb brawf rheolaidd o'u heuogrwydd, 1 Bren. 
xii. 18; 2 Cron. xxiv. 21; Act. vii. 58, 59; xiv. 
19. Ond nid yw yn ymddangos fod y gyfraith 
Fosenaidd yn caniatau iddynt wneuthur felly, 
Deut. xvii. 2—7; xxi. 18—21; xxii. 13—24. 
Galwent y cyfryw ymddygiad yn “ farnedigaeth 
frwdfrydol,” i'r dyben i'w wahaniaethu oddiwrth 
y gosbedigaeth reolaidd; yr hon a weinyddid 
bob amser yn ol llythyren y gyfraith, mewn can- 
“lyniad i brawf teg, a thystiolaeth ddigonol o 
_ euogrwydd y dyoddefydd. Y gosbedigaeth reol- 
aidd a weinyddid bob amser mewn cydagweddiad 
â'r rheol ddwyfol, o'r tu allan i'r gwersyll neu'r 
' ddinas; ond y farnedigaeth frwdfrydol a wein- 
yddid yn mhob lle yn ddiwahaniaeth, fel y dyg- 
. wyddai yr achlysur, ac y byddai y teimladau 
—— yn cymhell, Ioan viii. 20, 50 ; x. 22, 
3, 91. 

Tybir fod dau ddull arbenig o labyddio yn 

mhlith yr Iuddewon; un trwy daflu ceryg at y 
:. troseddwr, Ioan viii. 7; a'r llall, trwy ei fwrw 
' bendramwnwgl i lawr dros glogwyn, ac yna 
treiglo maen mawr ar ei gorff, hyd nes ei ddryllio 
yn chwilfriw, Luc iv. 29. Yn yr amgylchiad 
olaf, dywedir ei fod yn syrthio ar faen, a bod 
maen yn cael ei dreiglo arno. Os felly, dichon 
fod Crist yn cyfeirio at hyny pan y dywedai, 
““ A phwy bynag a syrthio ar y maen liwn, efe 
a ddryllir; ac ar bwy bynag y syrthio, efe a'i 
mal ef yn chwilfriw,” Math. xxi. 44. 

Yn yr amgylchiad blaenaf, y tystion oedd yn 
blaenori yn y gorchwyl o labyddio; gan mai 
hwynthwy oedd yn taflu y ceryg cyntaf at y 
troseddwr; a'r holl bobl wyddfodol yn canlyn 
eu hesiampl, Deut. xvii. 7; Ioan viii. 7. Yn yr 
olaf, dywedir y byddai un o'r tystion yn gwthio 
y troseddwr dros y clogwyn; ac un arall yn 
treiglo maen mawr arno, i'r dyben i'w ladd a'i 
chwilfriwio. Oarpenter's Populator Introduction, 
pp. 410, 411. 

LLAD, rhad rodd ; ffafr, neu gymwynas rad. 

LLADMERYDD, (o Mad, a merydd,) Heb. 
y'm, melis; deonglwr, dyddiwr, eiriolwr, neu 
gyflafareddwr. 

Tybia rhai mai un o enwau cymeriadol yr 
Arglwydd Iesu Grist yw ““Cenad o Ladmerydd,” 
neu ar wahan, Cenad, Lladmerydd, Job xxxiii. 
23. Fel proffwyd, y mae yn genad Duw at 
ddyn, ac yn Lladmerydd digyffelyb, (“un o fil,”) 
a'i waith fel y cyfryw yw deongli, neu “ddangos,” 
trwy ei air a'i Ysbryd, “i ddyn ei uniondeb ;” 
sef yr uniondeb sydd, y mae yn dybied, neu a 
ddylai fod ganddo. Mor effeithiol y mae yn cyf- 
lawni y gorchwyl, fel y mae yn dwyn y cystudd- 
iedig (canys hwnw a olygir,) i ymostwng dan 
alluog law Duw ; a Duw yn cael boddlonrwydd 
ynddo, neu yn y Lladmerydd ar ei rân, ac mewn 
canlyniad yn trugarhau wrtho, gan ei “' ollwng ” 
yn rhydd o'i glefyd, “rhag disgyn o hono i'r 
clawdd,” sef i'r bedd. 

Eraill a feddyliant mai gweinidog ffyddlon a 


olygir wrth genad o ladmerydd, yr hwn sydd yn 
fedrus yn y gwaith o ddeongli goruchwyliaethau 
dyrus rhagluniaeth, ac o ddatod amheuon cyd- 
wybod derfysglyd a thrwmlwythog y claf, gan 
ddangos iddo ei uniondeb, ac felly ei effeithiol 
gysuro yn ei ofid, a'i addasu i dderbyn ymwared. 
“Uno fil” yw y cyfryw, oblegyd nid yw i'w 
gyfarfod ond yn anfynych. 

LLADRAD, (o llad arhad, neu o'r Gr. Ma00a, 
yn ddirgel,) mewn ystyr gyfyng a phriodol, a 
ddynoda yr hyn a gymerir yn ddirgelaidd oddiar 
arall, heb hawl, na chenad, na chyfarch. 

Y gwahaniaeth rhwng lladrad ac anrhaith yw, 
fod y blaenaf yn cael ei gymeryd oddiar ei gyf- 
iawn berchen ym ddirgelaidd, ac heb yn wybod 
iddo; a'r olaf mewn modd cyhoeddus, dan sylw, 
ac yn aml yn ngwyneb gwrthwynebiadau ei 
feddianydd. 

Mewn ystyr helaeth, y mae y gair yn golygu . 
pob elw a meddiant anghyfreithlon ac anghyf- 
iawn, gan nad pa un bynag ai trwy dwyll, gor- 
thrymder, cribddeiliaeth, eoelbrenaeth, maeler- 
iaeth anghyfiawn, neu ysbail uniongyrch y deu- 
wyd iddynt. 

Heblaw hyny, y mae y gair yn arwyddo yn 
fynych, y weithred o ladrata, neu o ysbeilio 
meddianau un arall, yn ddirgelaidd ac heb yn 
wybod iddo. Mynych y dywedir am y neb a 
wnelo felly, ei fod “euog o ladrad.” 

Yr achosion gwreiddiol e'r pechod ffiaidd hwn 
ydynt, trachwant, cybydd-dod, ac anfoddlon- 
rwydd. Nid yw dyn didrachwant yn alluog o 
ladrata; ond y mae dyn trachwantus, cybyddlyd, 
ac anfoddlawn, mewn perygl o wwneuthur hyny 
bob amser ag y byddo cyfleusdra addas yn 
dygwydd. 

Y prif achlysuron o ladrad ydynt diogi, segur- 
dod, balchder, gwastraff, angen, a thylodi. Er 
ei ragflaenu, dylid bod yn ofalus i ochelyd y 
pethau hyn:— Ymwrthod â chwareuyddiaeth, 
meddwdod, cyfeddach, diota, gloddest, a phob 
cyfeillach ddrygionus ac annuwiol; ac hefyd, i 
feithrin cywirdeb, gonestrwydd, cyfiawnder, a 
diwydrwydd. Dylid mewn modd neillduol ym- 
drechu argraffu ar feddyliau plant a dynion ieu- 
ainc, ystyriaethau pwysig o adgasrwydd a dryg- 
edd y bai; o hollwyddfodoldeb a hollwybodaeth 
Duw; o'r perygl o chwiliena; o'r pwys o fod 
yn eirwir, yn gyfiawn, ac yn y pethau lleiaf; ac 
o'r mawr niwaid o dwyll, gormes, a phob math 
o anghyfiawnder. 

LLADD, cymeryd bywyd ymaith, neu osod i 
farwolaeth. 

“Na ladd,” yw y chweched gorchymyn yn y 
ddeddf foesol ; yr hwn sydd mor gaeth a_ hollol, 
fel na buasai gan neb hawl i farwolaethu un 
creadur, oni buasai i'r Deddf-roddwr, Awdwr ac 
Arglwydd bywyd, weled yn dda roddi eithriadau 
iddo, Nid oes gan y rhai sydd heb y Beibl, na'r 
rhai a wadant ei ddwyfol awdurdod, un drwydd- 
ed ddigonol i osod dyn nac anifail i farwolaeth 
ar unrhyw achlysur; oblegyd na roddodd Duw 
y cyfryw awdurdod yn un lle arall ond yn ei air, 
ineb; ac nas gall neb arall ond Duw ei rhoddì, 
gan mai efe yn unig yw awdwr a pherchen 
bywyd. 

Gyda golwg ar anifeiliaid, yr unig ddau am- 
gylchiad yn y rhai y mae yn gyfreithlon cymer- 


LLAF 5 


yd eu bywyd oddianrynt ydynt, pan y byddont 
yn angenrheidiol yn ymborth i_ ddynion, Gen. ix. 
3; a phan y byddont gn elyniaethus a niweidiol 
iddynt, Gen. ix. 5. Yn mhob amgylchiad arall 
y mae yn anghyfreithlon eu lladd; yr hyn a 
ddengys y pechadurusrwydd o'u gweithio uwch- 
law eu gallu, a'u curo yn annhrugarog, mewn 
tymherau drwg; o'u haner newynu, a'u gadael 
heb ymborth ac ymgeledd addas ; o'u poeni, a'u 
gosod i boeni eu gilydd, er mwyn difyrwch yr 
edrychwyr calon galed, megys y gwneir mewn 
meirch-yrfaoedd, tringyrchau (bull- baitings)), ac 
ymladd ceiliogod; ac o'u nychu a'u poeni yn 
mhob ffordd afreidiol a diangenrhaid. 

Gyda golwg ar ddynion, yr unig amgylchiadau 
yn y rhai y mae yn gyfreithlon i'r naill ddyn 
ladd y llall ydynt, pan y byddo hyny yn angen- 
rheidiol er hunan-amddiffyniad, Ex'xxii. 2; a 
phan byddo dyn wedi fforffetu ei einioes i gyf- 
raith ei wlad, megys yn achos mwrddrad, neu 
lofruddiaeth; yr hwn yn ol barn llawer yw yr 
unig bechod ag y dylid ei gosbi â marwolaeth 
dan yr efengyl, Gen. ix. 6. Ystyrir rhyfel di- 
ffynol dan yr amgylchiad blaenaf, yn angen- 
rheidiol; ac o ganlyniad, lladd ynddo yn gyf- 
reithlon ; gan nad yw amgen cangen o hunan- 
amddiffyniad. Cymdeithas y Cyfeillion, modd 
bynag, a amheuant hyny, ac a weithredant yn ol 
eu hegwyddorion ; ond dan sefyllfa bresenol dyn- 
olryw, nid yw yn ymddangos y gallai y cyfryw 
gymdeithas hanfodi fel gwladwriaeth. 

Y mae ysbryd y gorchymyn yn gwahardd, nid 
yn unig y weithred gyhoedd (overf act) o lofrudd- 
Io; ond hefyd yr egwyddorion cynhyrfiol, megys 
llid, digofaint, malais, a chenfigen, 1 Ioan iii. 
15 ; y dymuniad neu'r chwenychiad mwyaf dir- 
gel am ddinystr neu farwolaeth ein cyd ddyn, 
Math. v. 28; ac hefyd, pob gweithred ac ym- 
ddygiad ag a fyddo yn tueddu i'w niweidio yn ei 
berson, neu ei iechyd ; megys ei newynu, ei or- 
thrymu, ei ofidio, a'i gystuddio. Gellir lladd yn 
raddol yn gystal ag ar unwaith; a llofruddio 
trwy gystuddio a gorthrymu, yn gystal a thrwy 
y llawddryll, neu y cleddyf. 

LLAETH, Heb. n5m, Gr. TaXa, Llad. Lac; 
yn briodol a ddynoda y sudd gwyn a geir yn 
mronau gwragedd, ac yn mhiwod anifeiliaid, er 
magwraeth eu rhai bychain. 

Yn gydmariaethol, athrawiaeth yr efengyl, yn 
neillauol y gwirioneddau egluraf, hawsaf eu 
deall a'u hamgyffred, 1 Cor. iii. 2; Heb. v. 2. 
Ni chafwyd allan erioed ddim mor feithrinol i'r 
baban a llaeth y fron; ac nid oes dim cyffelyb i 
athrawiaeth bur yr efengyli fagu a meithrin y 
creadur newydd. “'Fel rhai bychain newydd 
eni, chwenychwch ddidwyll laeth y gair, neu 
(ro XMoyuov aôoXMov 'yaXa,) y rhesymol ddidwyll 
laeth,” I Pedrii. 2. Y mae yn naturiol i faban- 
od chwenych llaeth y fron. Y mae eu chwen- 
ychiad am dano yn gryf, yn gyson, yn feunydd- 
iol, yn anoddefus o ball, ac yn cael ei gymdeith- 
asu, â llefain. Felly y dylem ninau “chwenych 
y rhesymol ddidwyll laeth, fel y eynyddom trwy- 
ddo ef.” Y mae cynydd y baban trwy laeth y 
fron yn raddol, yn gyson, yn gyffredinol, yn 
amlwg, ac yn gyfartal. Felly hefyd y bydd ein 
cynydd ninau, trwy “ y rhesymol ddidwyll laeth,” 

LLAFAR, soniarus, “Llafar gân,” yw cân 


8 LLAN 


HWN—— o 


soniarus; a “chanu yn llafar,” yw canu yn 
soniarus. Hefyd, llafar a arwydda lais, neu swn. 

LLAFUR, (o Jla a mur,) ymdrech, poen, tra- 
fferth, neu orchwyl caled a phwysig. ; 

Wrth “lafur enaid ” Crist, y meddylir, naill 
ai yr hyn oll a wnaeth ac a ddyoddefodd fel Cyf- 
ryngwr, yn neillduol dyoddefiadau ei enaid, neu 
ynte yr hyn oedd mewn golwg ganddo wrth 
ufyddhau a dyoddef—y ffrwyth deilliedig oddi- 
wrtho—a'r wobr gysylltiedig ag ef; sef gogon- 
iant Duw, ei ddyrchafiad eì hun, ac iechydwr- 
iaeth dynion, Esa. liii. 11; Math. xxvi. 388; Luc 
xii. 50 ; Ioan xii. 27. Blafur enaid oedd llafur 
Crist, nid yn unig herwydd bod ei enaid mewn 
llafur, ac yn ei holl lafur, ond hefyd am mai ei 
enaid oedd y prif lafurwr. Llafur gwirfoddol, 
gwirioneddol, dwys, pwysig, a rhagorol oedd ei 
Ìafur ef; oblegyd y cyfryw, bob amser, yw lla- 
fur enaid. 

Gelwir ufydd-dod efengylaidd, yn neillduol 
haelioni, yn “llafur cariad ;” herwydd mai llafur 
gwirfoddol, hyfryd, cyson, annherfynol, a phar- 
haus ydyw, 1 Thes.i.3. Un llafurus yw cariad 
pa le bynag y byddo mewn gwirionedd, Heb. vi. 
10. Nisgall fod yn segur; ac y mae ei lafur 
yn anhunanol, gan “nad yw yn ceisio yr eiddo 
ei hun,” 1 Cor. xiii. ô. 

LLAFUR-WAITH, gwaith, neu orchwyl ar- 
benig. “ Llafur-waith Duw,” yw un o gyfen- 
wadau lluosog yr eglwys, 1 Cor. iii. 9. Y mae 
y gair gwreiddiol yeswpytov, yn arwyddo maes 
diwylliedig... Awdwr, triniwr, ymgeleddwr, & 
noddwr yr eglwys yw Duw ; a than ei driniaeth 
a'i ymgeledd ef y mae yn ffrwytho yn doreithiog, 
a'r olwg arni yn hyfryd a thra godidog. _“Teg- 
wch bro, a llawenydd yr holl ddaear ” ydyw. 
Nid rhyfedd ; canys y “ Y Tad yw y Llafurwr,” 
Ioan xv. 1. 

LLAIS, yn briodol a arwydda swn genau, neu 
dafod-leferydd, Gen. xxvii. 22; yn gyffelyb- 
iaethol, unrhyw addysg, cyngor, gorchymyn, 
rhybudd, neu gyfarwyddyd, Ex. xxiii. 21. 

Wrth lais Duw, y meddylir, yr amlygïadau o'i 
ewyllys, yn ei weithredoedd a'i air, Deut. xiii, 

Y mae hwn yn gyffredinol a neillduol, Ps. 
xix. 3, 4; Esa. xxxi. 21; yn uchel ac eglur, 
Diar, viii. 1—9; yn ddenol a hyfryd, 1 Bren. 
xix. 12; Ps.lxxxix. 15; yn nerthol a grymus, 
Ps. xlvi. 6; a lxviii, 33. 

Wrth lais Crist y meddylir yr efengyl, Ioan x. 
16; Dat.iii. 20. Y mae hwn yn llais athraw- 
iaethol, Tit. ii.10; gorchymynol, Ioan xiv. 21; 
l Ioan v. 3 ; rhybuddiol, Col. i. 28 ; argyhoedd- 
iadol, 2 Tim. iii. 16; Heb. xii. 6; cyfarwyddol, 
Esa. xxx. 21; a chysurol, Esa. lxi, 2; Ioan 
xvi. 38, 

.Y mae defaid, neu bobl Crist yn “'adnabod ei 
lais ef;” hyny yw, y maent yn ei garu, ac yn 
medru gwahaniaethu efengyl bur oddiwrth soth- 
ach anmhur cyfeiliornwyr, Ioan x. 4.. Herwydd 
cynefindra, y mae ganddynt synwyr wedi ymar- 
fer i ddosbarthu drwg a da; a medrant gymer- 
adwyo y pethau rhagorol, Heb.v.14; Phil.i. 10, 

LLAMHIDYDDION, ysboncwyr, treiglwyr, 
dawnswyr. Edr. Dawnswyr. 

LLAN, a ddynoda yn briodol, lanerch, darn 
o dir, neu faes cauedig; megys ydlan, perllan, 
gwinllan, corlan, corfflan, &c. 


LLAW 


599 


Gelwir yr addoldy plwyfol yn llan, ysgatfydd, 
oddiwrth y gorfflan, neu y llanerch gauedig at 
gladdu y meirw, yn nghanol yr hon yn gyffredin 
y mae wedi ei hadeiladu. 

LLANDREF, pentref ger corfflan ac addoldy 
plwyfol, 

LLANC, dyn ieuanc. Edr. Jeuenctyd. 

LLANCES, morwyn, neu ferch ieuanc. 

LLARIAIDD, (Jldr,) hynaws, mwyn, arafaidd, 
tirion, gostyngedig. 

mae y gair Heb. njy, ama», yn arwyddo 
isel a gostyngedig; ar gair Gr. mpaoc, yn ar- 
wyddo hawdd ei drin, neu ei gymodi. Y fath yw 
y gwir dduwiolion, y rhai a elwir yn rhai Ìlar- 
iaidd y ddaear, Esa. xi. 4; Seph. ii. 3. 

LLARIAIDD-DRA, (Hariaidd,) ysbryd, ty- 
mer, ac ymddygiad hynaws, mwyn, tirion, tang- 
nefeddus, gostyngedig, a hawdd ei drin; neu yn 
ngeiriau y Beibl, “ Ysbryd addfwyn a llonydd, 
'yr hwn sydd ger bron Duw yn werthfawr,” I 
Pedriii. 4. Lle mae yn llywodraethu y mae yn 
dofi pob ffyrnigrwydd; yn tueddu i ymostyngiad 
a maddeugarwch; yn rheoli nwydau ei ddeiliaid 
yn ngwyneb cyffroadau i ddigofaint; ac yn ei 
alluogi i ddyoddef llid a digofaint eraill, yn dawel 
a digyffro. Gorchymynir i ni ei geisio, Seph. ii. 
3; ac y mae yr ystyriaeth o'i ragoriaeth, Phil. 
iv. 8; ei hyfrydwch, Luc xxi. 19; Math. xi. 
28, 29; ei fuddioldeb, Diar. xvi. 32; Phil. iv. 
11, 12; o'r addewidion sydd iddo, Math, v. 5; 
Esa. lxvi. 2; ac o'r esiamplau ardderchog o hono 
yn ngair Duw, yn anogaethau cryfion i'n cymell 
i gydsynio, Math. xi. 28; Gen. xiii, 16; v. 6; 
Num. xii. 3; Sech. xii. 8; 2 Sam. xvi. 10, 12; 
Ps.cxxxi. 2; 1 Cor.ix. 19. Edr. Addfwynder. 

LLAW, yn briodol a arwydda ran dra adna- 
byddus o'r corff dynol; ond yn gyffelybiaethol, 
y mae yn dynodi, yn 1. Gallu mewn gweithred- 
iad, Gen. xl. 24; Ex.ix. 3; Num. xi. 25; Luc 
ji. 66. 2. Awdurdod, Gen. xxxix. 6.. a. Offer- 
ynau, trwy gyfryngdod y rhai y cyflawnir rhyw 
orchwyl, Ps. xvii. â. 

LLAWENYDD, (lawen,) hyfrydwch meddwl, 
yn cyfodi oddiar fwynhad, neu obaith mwynhad, 
o rywbeth beth dymunol a hyfryd. 

Y mae tri math o lawenydd; sef naturiol, 
cnawdol, a chrefyddol. Llawenydd naturiol, yw 
yr hwn sydd yn cyfodi oddiar fwynhad, neu 
obaith mwynhad o bethau naturiol; megys cy- 
foeth, anrhydedd, iechyd, &c. Dyma lawenydd 
goreu y byd. Llawenydd cnawdol, yw yr hwn 
sydd yn cyfodi oddiar fwyniant cnawdol a phech- 
adurus. Dyma lawenydd yr annuwiolion; ac y 
mae hwn yn sier o droi yn dristwch yn gynt neu 
yn hwyrach. Llawenydd crefyddol, yw yr hwn 
sydd yn cyfodi oddiar fwynhad, neu obaith 
mwynhad o Dduw, yn llwybr moddion, yn y byd 
hwn, ac yn ddigyfrwng yn y byd a ddaw. 

Yn mherthynas i natur llawenydd gwir gref- 
yddol, gellir sylwi ei fod yn l. Yn llawenydd 
gwirioneddol. Ymddengys hyn, os ystyrir mai 
llawenydd y galon ydyw, Esa.lxi. 10; Ioan xvi. 
2992. Pethau calon yw pethau crefydd; a gwir 
bethau yw pethau y galon bob amser,  Llawen- 
ydd a galar ffugiol yw llawenydd a galar y tafod 
a'r wynebpryd yn fynych; ond llawenydd a 
galar gwirioneddol yw llawenydd a galar y galon 


LLAW 
bob amser. _ Y cyfryw yw llawenydd gwir gref- 
yddol. Nid rhith ydyw. Nid mewn ymddang- 


osiad yn unig y mae, ond mewn gweithred a 
gwirionedd. 2. Rhesymol. Rhesymol wasan- 
aeth yw crefydd, a llawenydd rhesymol yw llaw- 
enydd gwir grefyddol. Nid llawenydd disail, 
nac ychwaith ar gau sylfaeni ydyw, _ Nid effaith 
cyffroad byrbwyll, neu dymer boethlyd ydyw; 
ond ffrwyth hyder ostyngedig, a gobaith iawn 
seiliog, am gymeradwyaeth gyda Duw trwy 
aberth Crist. Y mae gan y gwir Gristion res- 
ymau cedyrn dros eilawenydd. Gallateby rhai 
a chwenychant êi gwestiyno yn nghylch seiliau ei 
orfoledd, yn ngeiriau y Psalmydd, gan ddywed- 
yd, “* Yr Arglwydd a wnaeth i mi bethau mawr- 
ion; am hyny yr ydwyf fi yn llawen.” Ma- 
ddeuodd fy mhechod—cymeradwyodd fy mher- 
8on—derbyniodd fy offrwm — santeiddiodd fy 
enaid, ac addawodd fy arwain, fy nghadw, fy 
amddiffyn, a'm gwneuthur yn berffaith a thra- 
gywyddol ddedwydd ; am hyny yr ydwyf fi yn 
llawen. Ac oni ddylwnlawenhau? 3. Dwyfol. 
““ Dyddanwch Duw” y gelwir ef, nid yn unig 
am mai Duw yw ei awdwr, ond hefyd am mai 
efeyw ei wrthrych a'i ddefnydd, Job xv. 10. 
Llawenydd yn yr Arglwydd ydyw, Esa. lxi. 10, 
Yn yr hyn yw Duw ynddo ei hun—yr hyn yw 
iddo ef—yr hyn a wnaeth eisoes drosto—a'r hyn 
y mae eto wedi addaw ei wneyd iddo. Tray 
mae eraill yn ymfoddloni ar y ffrydiau, y mae 
efe yn byw ar y ffynon, Tra y mae eraill yn 
gorfoleddu yn rhoddion Duw, y mae efe yn gor- 
foleddu yn Nuw ei hun. “' Yr ydym, (medd 
Paul) yn gorfoleddu yn Nuw, trwy ein Har- 
glwydd Iesu Grist.” 4. Mawr. Nid cysur, 
dyddanwch, hyfrydwch, na llawenydd yn unig 
yw; .ond gorfoledd. Y radd uchaf o lawenydd, 
Y mae yn fwy na llawenydd goreu y byd, sef y 
llawenydd “' pan amlhao eu hyd a'u gwin hwynt,” 
Ps.iv.7. Ie, y mae “ yn annrhaethadwy a go- 
goneddus,” 1 Pedr i. 8. “Cysur cryf” ydyw, 
Heb. vi. 18... Y mae yn gryfach na holl ofidiau 
y byd, gan ei fod yn peri i'w feddianydd “ orfol- 
eddu mewn gorthrymderau,” Rhuf. v. 11. 5. 
Santaidd. _“ Llawenydd yn yr Ysbryd Glan! 
ydyw, Rhuf. xiv. 17. Llawenydd dynion sant- 
aidd, mewn pethau santaidd, oddiar egwyddorion 
santaidd, ydyw. Y mae ei awdwr, ei wrthrych, 
ei ddeiliaid, a'i effeithiau oll yn santaidd. Y rhai 
mwyaf santaidd sydd yn mwynhau mwyaf o 
hono; a pha fwyaf y maent yn ei brofi o hono, 
mwyaf diflas ydyw pechod iddynt; a phellaf i 
gyd ydynt oddiwrth ei gyflawni. 6. Duddarfod. 
“Llawenydd tragywyddol” o ran ei seiliau, yd- 
yw, Esa. xxxv. 10. ““ Eich llawenydd ni ddwg 
neb oddiarnoch,” ebe Crist wrth ei ddysgyblion, 
hyny yw, oran y seiliau o hono, Gallant golli 
ymy Y NF 

y mwynhad, ond nid y defnydd. Llawenydd yn 
yr Arglwydd ydyw; ac am hyny, y mae yn ddi- 
ddarfod o ran ei ddefnydd. Gall y ffrydiau 
sychu, ïe, sychant oll yn gynt neu yn hwyrach; 
ond erys y ffynon yn llawn byth. 

“Ffrwyth yr Ysbryd” yw y llawenydd hwn, 
Gal. v. 22. Herwydd hyn y mae yn cael ei alw 
yn llawenydd yn yr Ysbryd Glan, Rhuf. xiv. 
17. Efe a drefnodd ac a ffurfiodd y moddion a'r 
offerynau, trwy ba rai y mae y llawenydd hwn 
yn cael ei weithredu yn ei ddeiliaid; sef y gair, 


LLEO 


540 


LLEF 


H————  _ Us "a "a o a a 


a gweinidogion yr efengyl. Efe sydd yn peri 
fod y moddion yn effeithiol i'w ddwyn i hanfod- 
iad; nid trwy wellhau y moddion, ond trwy 
addasu calonau y deiliaid o hono i dderbyn ar- 
graffiadau dyladwy oddiwrthynt, Act. xvi. 14. 
Efe sydd yn santeiddio y galon, ac felly yn ei 
haddasu i dderbyn y dwfr pur hwn. Nid oes 
neb yn rhoddi dwfr glan mewn llestr aflan. Nid 
yw calonau dynolryw wrth natur, yn addas heb 
ryw waith arnynt, i dderbyn y fendith dan sylw, 
mwy nag y mae llestr brwnt yn addas i dderbyn 
dwfr glan. Heblaw hyny, yr Ysbryd Glan sydd 
yn ffurfio, meithrin, a chynal y grasau hyny yn 
yr enaid, oddiwrth ba rai y mae y llawenydd 
hwn:yn dylifo yn uniongyrchol; sef ffyd a'go- 
baith; herwydd paham, y mae yn cael ei alw yn 
“llawenydd ffydd,” ac yn “orfoledd gobaith.” 
Trwy gredu y mae yn cael ei genhedlu, ei feith- 
rin, a'i gynal yn yr enaid, Rhuf. xv. 13. Edr. 
Cysur, Dyddanwch, Digrifwch, Gorfoledd, Hy- 
Jfrydwch. 

LLAWNDER, (llawn,) Heb. sŵn, mela. Gr. 
mXeovacgoc ; arddigonedd; y gwrthwyneb i brin- 
der, Ps. xxi. I. Bendith a gamddefnyddir yn 
fynych yw llawnder bydol. Y mae yn aml yn 
achlysur o lawer o bechodau, megys balchder, 
anniolchgarwch, anystyriaeth, cybydd-dod, glyth- 
ineb, meddwdod, ac aflendid, Deut. xxxv. 15. 
Y mae hunan-lawnder yn hunan-ddinystriol, Dat. 
iii. 17. Edr. Cyflawnder. 

LLAWRUDD, (o llaw a rhudd, coch,) dyn- 
leiddiad, neu lofrudd, gwirfoddol neu ddifwriad. 
I'r olaf yn unig yr oedd y ddinas noddfa yn 
Israel gynt yn agored, Num. xxxv. 11. Wrth 
y gyfraith farnol, yr oedd y llofrudd gwirfoddol 
i gael ei osod i farwolaeth yn ddidrugaredd, hyd 
yn nod wrth allor yr Arglwydd, Num. xxxv. 
16—21; 1 Bren. ii. 28—34; ac yn mhell cyn 
sefydlu hono, yr oedd Duw wedi amlygu ei 
ewyllys i ddynion yn gyffredinol gyda golwg ar 
hyn, trwy ddywedyd, “A dywallto waed dyn, 
trwy ddyn y tywelltir ei waed yntau,” Gen.ix. 6. 

LLAWRUDDIAETH, (Jlawrudd,) dynladd- 
iad, neu lofruddiaeth fwriadol neu ddifwriad, 

Y mae llawruddiaeth yn drosedd o ddeddf 
natur, yn gystal a'r un ddatguddiedig, Rhuf. i. 
29,32; Ex. xx. 13. Fel y cyfryw y mae yn 
ddirmyg ar awdurdod Duw fel Pen-arglwydd 
bywyd, yn gystal ag ar ei ddaioni fel y rhoddydd 
o hono, Deut. xxxii. 99; Job x. 12. Cymaint 
yw ei ddrygedd, fel nad oedd yn gyfreithloni 
Israel dan y gyfraith farnol gymeryd iawn am 
einioes y llofrudd, Num. xxxv. 31; nad oedd 
un aberth wedi ei osod ar ei gyfer yn y gyfraith 
seremoniol, Num. xv. 27, 80; Ps. li. 16; ac 
nad oedd gobaith i'r hwn oedd wedi bod yn euog 
o hono yn wirfoddol, am arbediad oddiwrth 
ddyoddef marwolaeth mewn canlyniad, Num. 
xxxv. 16—21. 

LLEOLION, (Jle,) y rhai a gredant leoliaeth 
y nef, mewn gwrthwynebiad i'r rhai a fynant ei 
bod yn gynwysedig yn unig mewn cyflwr. Y 
mae y dyb olaf yn ymddangos yn anghyson, nid 
yn unig ag adgyfodiad a gogoneddiad corff Crist, 
a chyrff y saint, ond: hefyd â thystiolaeth union- 
gyrchol y Beibl; yr hwn mewn modd pendant 
sydd yn ei galw yn Je, Ioan xiv. 2, 3. 


LLECH, Heb. njb, Joch; yn briodol a ddy- 
noda faen, pren, neu haiarn teneu-lydan, cabol- 
edig neu arw, a ddefnyddir i amryw ddybenion, 
megys i ysgrifenu arno, &c., Ex. xiii. 18; xxxiv. 
4; Deut.iv.13; v. 22; ix. 15; Heb, ii. 2; Luc 
i. 63; yn gyffelybiaethol calon dyn, Diar. iii. 8, 
7, 8. Ar lechau; mewn ystyr briodol yr ysgrìf- 
enodd Duw y gyfraith foesol gynt ar Seinai; 
ond ar lechau mewn ystyr gyffelybiaethol y mae 
yr Ysbryd Glan yn eu hysgrifenu yn awr; sef 
ar gyneddfau yr enaid; yn neillduol y serch a'r 
cof; y rhai o herwydd eu parodrwyddidderbyn 
argraffiadau, a elwir yn “'llechau cnawdol y 
galon,” 2 Cor.iii. 3. Heb viii. 10; x. 16. 

LLEDNEISRWYDD, (llednais, Heb. myaz3y, 
anavah; addfwynder, gostyngeiddrwydd, gwyl- 
der, llarieidd-dra, Ps. xlv. 4. Edr. Addfwyn“ 
der, &c. 

LLEF, Heb. sp, Col. Gr. 6wevn, phone; a 
ddynoda yn briodol llais, swn, sain, neu gri, l 
Bren. xviii. 27; xix.12; Math. iìi. 17; yn draws- 
enwadol, yr hwn a fyddo yn llefaru neu yn lleisio, 
Dat. i.12; yn gyffelybiaethol, yn 1. Taranau, 
y rhai a elwir “Llef yr Arglwydd,” Ps. xxix. 
3—9. 2. Goruchwyliaethau cyffredin ac ang- 
hyffredin rhagluniaeth, Ps. x. 2, 3; Mica vi. 9; 
Hab.iii. 16; 83. Gweddi, Num. xx. 16; Ps. cii. 
1.4. Mawl, Ps. xxvi. 7.5. Athrawiaeth yr 
Efengyl, yr hon a elwir “ Llef Mab Duw,” Ioan 
v. 25; a'r hon sydd yn uchel, Diar. viii. 1—4; 
Esa. lviii. 1; Dat. xi. 15; xii. 10; eglur, Deut. 
xxix. 29; Diar. viii, 9; 2 Cor. iv. 2, 9; hyfryd, 
Ps. xix. 10; Ixxxix. 15; nerthol, Ps. lxviii. 33 ; 
Rhuf.i. 16; l Thes.i. 5; ii. 13; a chyffredinol, 
Esa. xlv. 22; lv. 1; Marc xvi. 15; Col. i, 28 ; 
Tit.ii. ll; Dat. xiv. 6. Ein dyledswydd tuag 
at y llef hon, yw gwrando arni; yr hyn sydd yn 
cynwys ei hystyried, ei chredu, ac ufuddhau iddi, 
Esalv. 3; Math. xi. 15. 

Y mae'r Iuddewon yn ffugioi Dduw, wedi i 
ysbryd proffwydoliaeth beidio yn eu plith, i 
ddatguddio ei hun i'w henuriaid hwynt, mewn 
ffordd oruwchnaturiol, yr hon a alwant “* Merch 
y llef,” Bath-col.. Oddiyma y mae cyffredinol- 
rwydd o'u traddodiadau yn cyfodi; ac ar hyn y 
mae y rhan fwyaf o'u defodau yn sylfaenedig. 
Edr. Bath-Col, Llais. 

LLEFARU, (llafar,) Heb. 3313, Daver, a Vv, 
malal. Gr. MaXeo, laleo; tori geiriau, parablu, 
neu ymadroddi, gyda golwg ar drosglwyddo 
syniadau mewn modd eglur, a dealladwy i eraill. 

Y dull hawddaf, goreu, a mwyaf cyffredin o 
drosglwyddo meddyliau yn mhlith dynion yw 
llefaru. Dichon, mewn ystyr gaeth fod gwahan- 
iaeth rhwng parablu, siarad, ymddiddan, a llefaru, 
Dichon fod parablu yn cynwys tori geiriau yn 
unig; siarad, yn golygu ymadroddi mewn modd 
byr, annrhefnus, digysylltiad, a difyfyr; ymddi- 
ddan yn arwyddo cyfeillachu, cydsiarad, neu holi 
ac ateb yn gylchynol, ar ryw fater, neu destyn ar- 
benig; allefaru yn dynodi ymadroddi neu areithio 
yn drefnus, myfyriol, cysylltiadol, ar ryw destyn 
neillduol, dros ryw ysbaid o amser. I'r dyben o 
wneuthur hyn mewn modd effeithiol a buddiol, y 
mae yn angenrheidiol fod y llefarwr yn deall, ac 
yn teimlo ei fater; ei fod yn onest a gwresog yn 
yr achos ; bod ei eiriau yn addas; ei ymadrodd- 


LLEF 


ô4l1 


LLENG 


ìon yn eglur a chysylltiadol; bod ei bwysleisiau 
yn briodol; ei barabliad yn eglur; ei aceniad yn 
groywbêr; ei agwedd yn syml; a'i ystumiau 
corfforol yn naturiol ac addas. Ymddengys gan 
hyny fod llefaru yn gelfydd ac effeithiol, yn 
orchwyl mwy nag y mae llaweroedd yn meddwl 
ei fod, 

Y mae amrywiol ddulliau o lefaru yn bod. 
Yn mhlith eraill, gellir enwi y dull mynegol, 
adroddol, addysgiadol, cyfarwyddol, damhegol, 
cyffelybiaethol, holiadol, gorchymynol, addawol, 
bygythiol, argyhoeddiadol, dyddanol, ac ymar- 
ferol. Y mae yr Ysgrythyrau santaidd yn cyn- 
wys yr holl ddulliau o lefaru ag y gellir meddwl 
am danynt; a diameu fod i bob dull ei fantais, 
a'u bod oll yn angenrheidiol a buddiol yn eu lle. 

Dywedir fod Duw yn llefaru wrthym ni pan 
y byddo yn datguddio ei hun a'i ewyllys i ni, 
gan nad pa fodd y byddo yn gwneyd hyny, Heb, 
i.l; ac y mae yn ei wneuthur, yn 1. Trwy ei 
weithredoedd, Ps. xix. 1l—93. 2. Yn ei air, Ps, 
xix. ll; Jer. vii. 11. 3. Trwy ac yn ei Fab, 
Ioan iii. 34; Heb.i. l. 4. Trwy ei weision, 
2(Cor.v.21. 5. Trwy ei Ysbryd, I Cor.ii. 10; 
1Ioanii. 27. 6. Trwy offerynoliaeth cydwy- 
bod, Rhuf. ii. 15. 

Yn mherthynas i'r pethau y mae Duw yn eu 
. llefaru wrthym, yn neillduol yn ei air, gellir 
” sylwi, mai pethau amlwg, mawrion, dyfnion, 
rhyfedd, angenrheidiol, buddiol, perthynol i'n 
heddwch, ac yn nglyn wrth iechydwriaeth, yd- 
ynt Deut. xxix. 29; Hos. vìii. 12; Bs. cxix. 
TSSEAGCtA XV. 285 xx. 20. Buc xix. 42; Heb: 
vi. 9. Yn gyffredinol, gellir dywedyd ei fod yn 
““llefaru heddwch i'w bobl ac i'w saint, ond na 
throant at ynfydrwydd ;”' ac yn cyhoeddi “llid a 
digofaint, trallod ac ing, ar bob enaid dyn sydd 
yn gwneuthur drwg,” Ps. lxxxv. 8; Rhuf.ii. 
8,9. Yn mherthynas i'r dull y mae yn llefaru, 
edrych Llais. 

Crist yw yr hwn sydd yn “llefaru o'r nef;” 
yr hwn gynt, yn rhoddiad y ddeddf ar Seinai, 
ac yn nyddiau ei gnawd oedd yn “llefaru ar y 
ddaear; llef yr hwn,” yn rhoddiad y ddeddf, “a 
ysgydwodd y ddaear,” ac yn yr oes apostolaidd 
““a gynhyrfodd nid yn unig y ddaear,” (sef sef- 
yllfa wladol yr Iuddewon,) “ond y nef hefyd,” 
sef eu sefyllfa eglwysig. Os na ddiansodd y 
rhai a'i gwrthodasant pan yn llefaru ar leithig 
ei draed, sef y ddaear, mwy o lawer nis dianc 
y rhai sydd yn troi ymaith oddiwtho pan yn 
llefaru o'i orseddfainc, sef y nef, Heb. xii. 25, 
26. Y rhai sydd yn gwneyd felly, yw y rhai 
anystyriol, anghrhediniol, ac anufydd. 


Mewn modd ansoddiadol, dywedir yn aml fod - 


y pethau, yn gystal a phersonau, yn lefaru; 
megys gwaed Crist a gwaed Abel; sef naill 
ai gwaed aberth Abel, neu waed Abel ei hun, 
Heb. xii. 24. Yr oedd pob un o'r ddau yn 
dywedyd pethau da; gan fod y blaenaf yn 
dywedyd fod aberth o werth anfeidrol i gael 


ei aberthu rywbryd, trwy yr hwn y boddlonid | 


cyfiawnder Duw, ac y cymodid pechaduriaid â 
Duw; a'r olaf yn gwaeddi am ddial ar Cain am 
dywallt gwaed ei frawd; ond y mae gwaed Crist 
ar y ddaear, yn y weinidogaeth a'r ordinhadau, 
ac yn y nef fel sylfaen eiriolaeth ein Prynwr, 


“yn dywedyd pethau gwell,” gan ei fod yn | 
9x 


dangos fod cyfiawnder wedi ei foddloni, a bod 
maddeuant llawn a rhad i'r euog edifeiriol, trwy 
ffydd yn Nghrist. 

LLEFERYDD, (Hafar,) yn briodol a ddynoda 
lais, neu swn, Act. ii, 14; yn drawsenwadol, 
tafodiaith, ac ymadrodd, Math. xxvi. 73; Ps. 
xcv. 7; yn gyffelybiaethol, gweddi y Cristion, 
ac athrawiaeth Crist, Ps. xxvii. 7; Ioan 
xviii. a7, 

LLEIDR, (llad,) Rw9, lat. Gr. cnc, a 
kXe€wrygc. Llad. Ldafro; ysbeilydd. Edrych 
Lladrad. 

LLEIDDIAD, (Madd,) lladdwr dyn, llawrudd, 
neu lofrudd. Edr. Lladd, Llawrudd. 

LLEN, Heb. nb, lahag; dysgeidiaeth. 
““ Gwyr llên,” h. y. dysgedigion, 

LLEN, Llad. Melamen, Velum; Saes. Pei; 
yn briodol a ddynoda unrhyw orchudd, Caniad, 
1.5; yn gyffelybiaethol, anwybodaeth, anystyr- 
iaeth, rhagfarn, neu anghrediniaeth, Esa. xxv. 
2 Coc ui dl o: 

Wrth “len y deml,” y meddylir, mewn modd 
pwysig, yr aìl len, neu y wahanlen, yr hon a 
elwir felly i'w gwahaniaethu oddiwrth y gauad- 
len ar borth y gynteddfa, Ex. xxvi. 31—33 ; 
xxvii. 9—16. Yr oedd hon yn gysgod o ddyn- 
oliaeth y bendigedig Iesu, ac yn arddangosiad 
o n>illduaeth a thywyllwch yr oruchwyliaeth 
Fosenaidd, Eph. ii. l4; Heb, ix. 8; x. 20. 
Ond cafodd ei rhwygo oddifynu hyd i waered 
pan y bu Crist farw, i ddynodi goleuni, eglurdeb, 
a rhyddid yr oruchwyliaeth newydd, Math. 
xxvii. 51; Heb. x. 19—22. Nid effeithiau y 
ddaear-gryn oedd hyn ; oblegyd cystal y gall- 
asai hono ddymchwelyd y deml, a rhwygo y 
gorchudd crogedig oedd yn gwahanu rhwng y 
ddau gysegr; ïe, mwy rhesymol fyddai meddwl 
iddi wneuthur y blaenaf na'r olaf. Yn ddiau, 
bys Duw yn symud gorchudd ei babell ei hun 
oedd hyn. Yr oedd yr oífeiriaid yn gweini yn y 
cysegr'wr y pryd; ac nid annhebygol y_ gallasai 
yr archoíteiriad fod yno yn llosgi arogldarth ar 
yr allor aur, ac felly yn llygad-dyst o'r dygwydd- 
iad rhyfeddol ; oblegyd y nawfed awr, sef pryd 
yr oífiwm prydnawnol ydoedd hi pan y cymer- 
odd hyn le. Ond er i len y deml gael ei rhwygo 
yn ngwydd ei lygaid ef a'r offeiriaid eraill, ac 
i'r cysegr santeiddiolaf ddyfod i'r golwg ; cto 
arosodd y llen o ragfarn ac anghrediniaeth ar 
lygaid eu meddyliau, **fel nad allent ganfod di- 
wedd yr hyn a ddilewyd.” 

LLENG, byddin o filwyr Rhufeinig. Âr y 
cyntaf nid oedd lleng o filwyr, medd brown, o 
Haddington, ond ychydig orrifedi; ond pan oedd 
yr ymerodraeth Rhaufeinaidd yn nghanol-bwynt 
ei gogoniant, yr oedd yn cynwys 6,200 o wyr 
traed, a 739 0 wjr meirch. Yn y Beibl y mae 
yn arwyddo rhifedi mawr, Math.xxvi. 53; Marc 
v. 9—155 Luc viìi. a0. 

Y LLENG THEBAIDD, ydoedd fyddin o 
Gristionogion yn amser Dioclesian, yn cynwys 
6,000 o wyr, yrhai a ferthyrwyd trwy orchymyn 
Maesimian. Credir yr hanes gan lawer yn ddi- 
lys, er fod eraill yn ei hameu.. Y Dr. Jortin, yn 
ei ddull digrif, a ddywed, ei bod. yn gorphwys 
ar awdurdod un Eucherius, esgob Lyons, yn y 
bumed ganrif, yr hwn a'i derbyniodd oddiwrth 


LLES 


542 


LLES 


TTheodorus, esgob arall, yr hwn a anrhydeddwyd 
trwy ddatguddiwyd, ac feallai (rwy arogliad, a 
golwg ar relywon y rhagddywededig ferthyron. 

Y LLENG DARANAWL, enw y Cristion- 
ogion a wasanaethasant yn myddin Marc An- 
toni, ymerawdwr Rhufain, yn yr ail ganrif. Yr 
achlysur o'r enw oedd fel y canlyn:—Pan oedd 
yr ymerawdwr hwnw yn rhyfela a'r Marcoman- 
iaid, cafodd ei fyddin yr hon oedd wedi ei ham- 
gylchu gan y gelynion, ac yn dyhoeni gan sych- 
ed mewn diffaethwch cras, ei diwallu mewn 
modd rhyfeddol trwy wlaw disymwth ac annys- 
gwyliadau. Priodolir y dygwyddiad hwn i_ we- 
ddiau y Cristionogion, y rhai a gyfenwyd, Y 
Lleng Daranawl, oddiwrth y taranau a'r mellt, 
y rhai a ddinystriasant eu gelynion, tra yr oedd 
y Rhufeiniaid llewygol yn cael eu hadfywio trwy 
y gawod annysgwyliadwy ag oedd yn cydfyned 
â hwynt. Pa un ai bod yr amgylchiad hwn i'w 
ystyried yn wyrthiol neu beidio, nis gwyddom. 
Dichon i'r sawl a ewyllysiant weled yr hyn a 
ddywedwyd o'r ddwy ochr i'r ddadl gael eu 
boddhau, trwy ymgynghori â thraethawd Wit- 
sius ar y Lleng Daranawl, yn ei Egyptiaca, er 
diffyniad y wyrth; ac hefyd yn yr hyn a ddy- 
wedir yn wrthwyneb iddi, gan Daniel Laurogue, 
yn Adversarìa Saera, ei dad. Y mae y ddadl 
rhwng Syr Peter King a Mr. Moyle ar y pwnc, 
yn deilwng hefyd o sylw.— Buck. 

LLES, neu LESAD, y daioni, y budd, neu yr 
elw deilliedig oddiwrth unrhyw wasanaeth, ym- 
arferiad, ymdriniaeth, neu oruchwyliaeth, Heb. 
xii. 10. Hefyd unrhyw fendith, ffafr, rhodd, 
neu fraint alluog o fuddioli y derbynwyr, ac wedi 
ei bwriadu i fod yn fendithioliddynt. Yn yr 
ystyr hon, tebygol, y gelwai yr apostol yr efeng- 
yl, neu Gristionogaeth, “' Y llesad,” 1 Tim. vi. 
2. Y mae ei heffeithiau iachusol ar wledydd a 
phersonau neillduol, yn eglur ddangos ei bod 
yn deilwng o'r enw. Y fendith fwyaf a gafodd 
yr hil ddynol, yn nesaf at ei, Hawdwr bendigedig 
ydyw. Edrych Esa.ix. 6—9; xxxii. 3, 4, 5, 
15—18: lxv. 17/—25; Mica iv. 1—7. Amni- 
chonadwy mynegu y daioni y mae wedi ei wneyd 
i iechyd, cymeriadau, moesau, amgylchiadau, a 
chyflyrau dynion. Y mae credinwyr o bob gradd 
a sefyllfa yn ““ gydgyfranogion ” o freintiau hon, 
a hyny yn yr ystyr helaethaf; a chan nad faint 
y gwahaniaeth rhyngddynt mewn ystyr dymhor- 
ol, y maent oll mewn ystyr grefyddol yn gyd- 
radd—yn ““frodyr.” 

LLESGEDD, (Jlesg,) gwendid, neu eiddilwch 
naturiol neu foesol, corfforol neu eneidiol, cyfan- 
soddol neu ddygwyddiadol. 

Llesgedd matwriol, yw gwendid corff, neu ddi- 
galondid meddwl, yn cyfodi oddiar afiechyd neu 
ofid; yr hwn sydd yn gyfansoddol neu ddy- 
gwyddiadol, Esa. xvii. 11 ; Lef. xxv. 35. Llesg- 
edd moesol, yw pechod, yr hwn sydd bob amser 
. yn wirfoddol a beius. Y mae Duw yn iachau 
holl lesgedd ei bobl, o bob natur arhyw, Ps. ciii. 
3. Yn more yradgyfodiad, byddant yn mhob 
ystyriaeth yn gwbl rydd oddiwrtho. 

LLESTR, offeryn tra adnabyddus, a_ddef- 
nyddir i dderbyn, cadw, a chyfranu unrhyw 
beth; megys bwyd, diod, &c, 

Yn gyffelybiaethol, gelwir pobl Dduw yn 
“llestri trugaredd,” ac yn “llestri i barch.” Y 


maent wedi eu neillduo gan Dduw i dderbyn 
trugaredd, a'u bwriadu i wasanaeth a sefyllfa 
anrhydeddus, Rhuf. ix. 21; 2 Tim. ii. 20. Gell- 
ir eu hadnabod wrth eu gwaith yn “*ymlanhau 
oddiwrth bob halogrwydd cnawd ac ysbryd, gan 
berffeithio santeiddrwydd yn ofn Duw,” 2 Tim. 
ii. 21. Gelwir annuwiolion yn llestri digofaint, 
wedi eu cymhwyso i golledigaeth, ac hefyd yn 
llestri i anmharch; nid o herwydd eu bod wedi 
eu neillduo gan Dduw i ddigofaint, nac yn cael 
eu cymhwyso ganddo ef i golledigaeth ; yr hyn 
fyddai yn groes i'w gymeriad fel Bod santaidd 
a thrugarog, Ex. xxxiii. 11—i dystiolaeth ei air 
a'i weision, Ezec. xxxiii. 11; 1 Thes. v. 9; 1 
Tim. ii. 4; 2;Pedr iii. 9—i'w ymddygiadau 
tuag atynt yn eì ragluniaeth—ac i'w alwadau 
arnynt yn ei air.. Hwynthwy sydd yn neillduo 
eu hunain i ddigofaint, gan gymhwyso eu hun- 
ain i golledigaeth trwy eu pechod a'u hangrhed- 
iniaeth, Rhuf. ix. 22; 2 Tim. ii. 20. 

Gelwir yr apostolion a gweinidogion yr efeng- 
yl yn gyffredinol yn “llestri pridd.” Gelwir 
hwynt yn ““llestri,” i ddynodi eu lluosogrwydd, 
amrywiaeth, a chyfaddasrwydd i ateb dybenion 
eu swydd; ac yn llestri pridd,i arwyddo eu 
gwendid a'u gwaeledd. Dybenion eu swydd yw 
derbyn, cadw, a chyfranu ““goleuni gwybodaeth 
gogoniant Duw, yn ngwyneb Iesu Grist,” sef yr 
efengyl, yr hona. eilw Paul, j'“y trysor hwn.” 
Un yw'r trysor—yr athrawiaeth; ond y mae y 
llestri yn amrywiol, er nad yn rhy, nac yn ddigon 
lluosog, Ps. lxviii. 11; Math. ix. 37, 38. Heblaw 
eu bod yn lluosog, y maent hefyd yn amrywio yn 
fawr yn eu cynheddfau, galluoedd, a doniau; 
a'r rhai lleiaf o honynt yn aml fel llestri tai, yn 
fwy uniongyrchol a chyffredinol ddefnyddiol na'r 
rhai mwyaf; er nad ydynt herwydd hyny yn 
gwneyd y rhai mwyaf yn afreidiol, nac ychwaith 
yn lleihau eu gwasanaethgarwch; gan mai o'r 
rhai mawr yn gyffredin y llenwir y rhai bach. 
Y maent oll, ì raddau mwy neu lai, yn gyfaddas 
i dderbyn, cadw, a chyfranu y trysor a osodir 
ynddynt gan Dduw; gan eu bod yn feddianol 
ar alluoedd, doniau, a gras. Ond er hyn oll, 
nid ydynt amgen llestri pridd, gweinion a gwael- 
ion. Ni ddaliant fawr ergydion; ac yn fuan cânt 
eu dryllio a'u malurio trwy weinidogaeth angau, 
er y gofala Duw am y trysor, ac am lestri eraill i'w 
dderhyn a'i gyfranu. Y mae “ godidawgrwydd y 
gallu” a ddatguddir yn eu gwasanaethgarwch 
gan hyny o Dduw, ac nid o honynt hwy, 2 Cor. 
iv. 7. Pa waelaf yr offeryn, amlycaf ac ar- 
dderchocaf yr ymddengys cywreinrwydd y llaw 
a fyddo yn ei ddefnyddio. Y mae Duw yn caru 
dwyn oddiamgylch bethau mawrion trwy offer- 
ynau gwael, fel y byddo godidawgrwydd y gallu 
yn ymddangos o hono ef, ac nid o honynt. hwy, 
Trwy wialen Moses yr agorodd efe y Mor Coch 
o flaen meibion Israel. Trwy waith yr offeiriaid 
yn chwythu mewn cyrn hyrddod y dymchwelwyd 
caerau Jericho. Trwy Gedeon a'i dri chan wr 
au piserau pridd y gorchfygwyd y Midianiaid ; 
a thrwy offerynoliaeth deuddeg o ddynion cy- 
ffredin ac anenwog y goleuwyd ac y Cristionog- 
wyd y rhan fwyaf o'r byd adnabyddus ar y cynt- 
af; “ A Duw hefyd yn cyd-dystiolaethu trwy 
arwyddion a rhyfeddodau, ac amryw nerthoedd, a 
doniau yr Ysbryd Glan, yn ol eì ewyllys ei hun.” 


LLEN 5 


43 


LLEN 


ada 


LLETYGARWCH, (letygar,) 
neu garedigrwydd i ddyeithriaid, 

Y mae lletygarwch yn rhinwedd Gristionogol 
orchymynedig, Heb. xiii. 1, 2. Cangen o hael- 
ioni ydyw. Er nad all fod yn ddyledswydd 
uniongyrchol ar bawb, gan nad oes gan amryw 
fodd na chyfleusdra i'w chyflawni; eto y mae 
yr egwyddor oddiar yr hon y mae i ddeilliaw yn 
ofynol oddiwrth bob dyn, sef cariad. Dyled- 
swydd pawb sydd a chyfleusdra a modd gan- 
ddynt, yw bod yn lletygar; yn enwedigol esgob- 
ion, neu athrawon y gair, l Tim. iii. 8. 
Tit. i. 8. 

Gwrthrychau lletygarwch yn gyffredinol yw 
dyeithriaid, Lef. xix. 33, 84. 3 Ioan 5; yn 
neillduol y rhai anghenus, a brodyr Cristionogol, 
Luc xiv. 13, 14; 1 Pedr iv. 9. 

Yr anogaethau i letygarwch, ydynt yn 1. 
Gorchymyn Duw, Rhuf. xii. 13; Heb. xiii, 2; 
l Pedr iv. 9. 2. Esiamplau y duwiolion, yn 
mhob oes a gwlad, Gen. xviii. 1, 8; xix. 1,3; 
Barn. xix. 16, 21; 2 Sam. vi. 19; 1 Bren. xviii, 
4; 2 Bren.iv. 8, 10; Nehem. v. 17, 18; Job 
xxxi. 17; Math. xxvi. 6; Luc x. 38; Act. xvi. 
i5. 3. Yr hyfrydwch sydd i'w gael wrth ei gyf- 
lawni, Act. xx. 35. 4. Y budd o'i gyflawni, 


croesawiad, 


_, Heb, xiii. 2. 


Y modd i'w gyflawni ydyw, yn 1. O gariad, 
Lef. xix. 33, 34. 2. Yn anmhleidiol, Nehem. v. 
17, 18. 3. Yn llawen a dirwgnach, Gen. xviii. 
6,8; 1 Pedriv. 9. 4. Yn helaeth, Ioan xii. 
1,3. ô. Yn gyson a diflino, Rhuf. xii. 19. 

LLENERWYR, neu Zewyrchwyr, (Jllumi- 
nati,) enw a gymhwysid yn y brif eglwys, at y 
bedyddiedigion, ac yn arwyddo rhai wedi eu 
goleuo, neu eu haddysgu. Fel arwydd o hyn, 
gosodid canwyll gŵyr yn llaw y bedyddiedigion ; 
yr hyn ysgatfydd a achlysurodd yr enw. Wedi 
hyny cafodd ei fabwysiadu gan amrywiol bleid- 
iau crefyddol; megys gan yr Alumbrados, yn 
Ysbaen, yn 1575, y rhai a gyhuddir gan eu 
gwrthwynebwyr o ddal perffeithrwydd crefydd- 
ol, ag ydoedd ar yr un pryd yn ofergoelus a 
phenrydd; a'r rhai a ddienyddiwyd ac a_ddeol- 
wyd gan y Chwil-lys.. Hefyd, canlynwyr An- 
toni Bucriet, yn Ffrainc, yr hwn, fel y ffugiai ei 
bleidwyr, ydoedd wedi darganfod cysawd o ffydd 
ac ymarferiad ag a fuasai yn eu dyrchafu yn 
ebrwydd i gydraddoldeb â'r seintiau a'r Forwyn 
Fendigaid ! ì - 

Y Llenerwyr diweddar ydynt gymdeithas ddir- 
gel, sylfaenedig, fel y dywedir, gan Dr. Adam 
Weishaupt, proffeswr y gyfraith ganonaidd yn 
mhrif ysgol Ignostadt; gwr o ddysg ac athrylith, 
o fywiogrwydd anghyffredin, ac o ymadrodd tra 
dengar. Yr un amcan oedd mewn golwg gan- 
ddo ef ag yr oedd Voltaire, Dioterot ac eraill 
wedi cyrchu ato er ys blynyddau yn ol, sef di- 
ddymiad Cristionogaeth, a sefydliad Atheist- 
iaeth athronyddol. â 

Dywedir fod dirgelion y blaid hon yn gyn- 
hwysedig yn y crynodeb dilynol :—'* Rhyddid 
a chyfartalwch ydynt yn iawnderau hanfodol, a 
dderbyniodd dyn oddiwrth anian, yn ei berffeith- 
rwydd gwreiddiol a chyntefig. Meddiant a_er- 
gydiodd gyntaf ar gyfartalwch; cymdeithasau 
gwladwriaethol, neu deyrnasoedd, oeddynt or- 
thrymwyr cyntefig rhyddid; cynhalwyr teyrn- 


asoedd a meddiant ydynt y deddfau crefyddol a 
gwladol.” Gan hyny, er adsefydlu dyn yn y 
meddiant o'i iawnderau cyntefig o gyfartalwch 
a rhyddid, cynhygiant yn flaenaf at ddinystr y 
pethau hyn, gan ragfynegu y daw yr amser, pan 
nafydd i ddyn addef un gyfraith amgen llyfr 
mawr anian. 

Tybir fod llaw neillduol gan y gymdeithas hon 
yn achosi y Chwyldroad Ffrengig, a bod ei dy- 
lanwad dirgelaidd wedi ymledaenu dros y rhan 
fwyafo Europ. Cynhysgaeddodd hyn yr ath- 
ronwyr Ffrengig â'r hyn a chwenychent mor 
fawr, sef cyfleusdra ìi wasgaru eu hegwyddorion 
gwrthgredol yn mhlith y werinos gyffredin mewn 
cenllif o draethodau a llyfrynau. Fel hyn y 
tlodion yn gystal a'r cyfoethogion a athronydd- 
wyd, a Christionogaeth dros amser a_ ddaros- 
tyngwyd. Adferodd Bonaparte y rhydd ym- 
arferiad o grefydd, a_Louis XVIII, ar ei ddy- 
chweliad, a adsefydlodd Gristionogaeth, ysy- 
waeth, mewn cysylltiad â holl gyfeiliornadau ac 
ofergoelion eglwys Rhufain. 

Dosbarthir cymdeithas y Llenerwyr i ddau 
brif ddosbarth, a'r rhai hyn drachefn i raddau 
is, yn gyferbyniol i gynydd y dysgyblion. Y 
dosbarth blaenaf yw y parotoawl, yr hwn a gy- 
nwys bedwar gradd; y newyddian, yr ysgoliad, 
yr JIs-Lenerydd, a'r Uwch Lenerydd. Yr ail 
ddosbarth yw y JDirgelion, yr hon hefyd o ddos- 
barthir i uwch ac îs; yr olaf yn cynwys yr offeir- 
iadaeth, a gweinyddiad y blaid; neu raddau yr 
offeiriaid, a rhaglawiaid tywysogion. Yn yr 
uwch-ddirgelion cynwysir y magiaid, neu yr ath- 
ronyddion, a'r dyn-frenin.  Etholedigion yr olaf 
a gyfansoddant y cyngor ac urdd yr /reo- 
pagiaid. ; 

Yn yr holl ddosbarthiadau, ac yn mhob gradd, 
y mae swydd o'r pwys mwyaf, a'r hon sydd 
gyffredin i'r holl frodyr; sef y swydd a adwaenir 
yn neddf y gymdeithas wrth y cyfenwad, YV 
Brawd Awgrymwr, neu 4dlanwr. Y mae holl 
rym y blaid yn gorwedd ar y swydd hon; gan 
mai hon sydd yn cynysgaeddu gwahanol raddau 
âg aelodau. Anfonir awgrymwyr neu adlanwyr 
y blaid hon gan ei huwchafiaid, i wahanol drefi 
a thaleithiau, ae i wledydd pellenig. Cyfar- 
wyddir hwy yn y modd mwyaf gofalus i ddir- 
gelu mai llenerwyr ydynt, aci wneyd gwybod- 
aeth o'r natur ddynol eu myfyrdod arbenigol. 
Un o broíffeswyr Lleneriaeth a rydd y cyfarwydd- 
yd dilynol gyda golwg ar y rhywiogaeth hon o 
wybodaeth: — “ Rhaid i'r newyddian fod yn 
ystyriol o ffiloregau, oblegyd mewn dygwydd- 
iadau dibwys y mae dyn yn ddigyffro ac yn 
ddiymdrech i wneyd dim, fel y mae ei wir gy- 
meriad yn unig yn gweithredu.” Y myfyrdod 
gofalus a hirfaith hwn o'r hil ddynol, sydd yn 
galluogi ei feddianydd i drin dynion; fel trwy 
ei wybodaeth o'u cymeriad, i effeithio eu hym- 
ddygiad. Herwydd y cyfryw resymau, parheir 
y cyfryw fyfyrdod dros yr holl fynediad trwy 
yr urdd. 

Dywedir mai dyben y Llenerwyr oedd rhestru 
yn mhob gwlad y rhai a arwyddant anfoddlon- 
rwydd i'r sefydliadau arferedig; gafaelyd yn 
nghyfarwyddiad dysg, rheolaeth cglwysig, y 
gadair broffesawl, a'r areithfa; dwyn eu tybiau 
i arferiad gyffredin trwy bob moddion, a'u taenu 


LLID 


544 


LLITH 


4m — 


yn mhlith dynion ieuainc trwy gyfryngdod ys- 
grifenwyr ieuainc; dwyn cymdeithasau darllen- 
yddol a dadleuol, adolygwyr, llyfr werthwyr, 
llythyrwyr, cyhoeddwyr newyddiaduron a chy- 
hoeddiadau cylchynol eraill dan eu rheolaeth; 
a gwthio rhai o'r frawdoliaeth i holl swyddau 
addysg, anrhydedd, elw, a dylanwad, mewn sef 
ydliad llênawl, gwladwriaethol, a chrefyddol. 
Dywedir mai un o'u gosodedigaethau sefydlog, 
ydoedd “ bod y dyben yn santeiddio'r moddion y” 
egwyddor anwylaidd y penboetbiaid gwaethaf, 
yn tueddu i'r pethau ffieiddiaf ag y mae dynol- 
iaeth yn alluog o honynt. 

Y mae'r Llenerwyr a'r Iesuaid yn dra chy- 
ffelyb.. Nid oedd braidd ermyg a moddion ag a 
ddefnyddiwyd gan yr Iesuaid na chafodd ei 
fabwysiadu gan y gwrthgredwyr; yn wir, yr 
oedd y ddwy blaid yn cynyg at hollol ddaros- 
tyngiad y meddwl dynol—y naill trwy babydd- 
iaeth, a'r llall trwy atheistiaeth. 

Y mae yn wirionedd diamheuol, fel y dywed 
yr enwog Gregoire, fod dyben proffesedig Weis- 
haupt a'i gydweithwyr yn hollol wahanol. Cyn- 
wysai y cynllun o “' wasgaru goleuni, undeb, 
cariad, a goddefiad; o ddinystrio caethiwed y 
cyflrediniaid, yr ìawnderau gwriogaethol, a phob 
rhyw freintiau ag oeddynt yn dyrchafu un dos- 
barth o'r wladwriaeth ar draul darostyngiad 
dosbarth arall; o daenu addysg yn mhlith y 
bobl; o berii deilyngdod gael y flaenoriaeth; 
o sefydlu rhyddid personol a gwladol; ac o es- 
mwythau y radd gymdeithasol yn raddol, ac heb 
unrhyw gynhwrf.” Ond yr oedd gan Weishaupt 
hefyd, fel yr hen athronwyr, athrawiaeth ddirgel, 
ac yn wir efea sefydlodd y fath gysawd o ddir- 
gelrwydd ag na chynygiwyd ei fath erioed o'r 
blaen. Cymerai pob aelod ar ei egwyddoriad, 
enw newydd, wedi ei fenthyca yn gyffredin o'r 
hanes Roegaidd neu Rufeinaidd, y Sylfaenydd 
ei hun yn cymeryd yr enw Spartacus. Yr oedd 
ganddynt ddaearyddiaeth o'u heiddo eu hunain; 
ac anrhydeddid eu holi drigleoedd âg enwau yn 
yr un ffordd: gelwid Minich, yn A4£ken, Vienna, 
yn Rhufain. Mabwysiadasant y calender Persi- 
aidd, ac enwasant y misoedd o'r newydd, gan 
ddechreu eu cyff Pn. A. 630... Yr oedd ganddynt 
egwyddor guddiedig o rifnodau, yn yr hon yr 
oedd y nodau wedi eu gwrthdroi; ac felly yn 
mhob modd galluadwy, cyhoeddasant dan gel 
y cableddau mwyaf rhyfygus o eiddo Voltaire 
aigymdeithion. Yr oedd ganddynt hefyd ffug- 
oífeiriadaeth, a dirgeledigaethau wedi eu bwriadu, 
mewn modd eglur yn wawd ar Gristionogaeth. 
Terfynai eu crefydd mewn Atheistiaeth athron- 
yddawl; a phrif berffeithrwydd dyn a osodid 
ganddynt yn gynwysedig yn y bywyd anwar, ac 
mewn cyflawn ryddid oddiwrth bob cyfreithiau. 

LLEWYG, llesmair; hefyd, ataliad o weith- 
rediad y synhwyrau trwy ddwys-fyfyrdod ar ryw 
wrthrych hynod, 

PLEYG, y gwrthwynebi llên. “Gwr lleyg” 
a ddynoda wr annysgedig, fel y mae “gwr llen” 
yn arwyddo gwr dysgedig. Edrych Llên. 

LLID, a LLIDIOGRWYDD, digter grymus 
a sefydlog. Edrych igofainf.. Hefyd cosbed- 
igaeth pechod. “Llid a fydd” a'r “digofaint 
sydd ar ddyfod,” y gelwir cosbedigaeth yr an- 
nuwiolion mewn byd arall, yn aml yn y Beibl. 


LLITH, neu DARLITH, a arwydda wers, 
araeth, neu bregeth, a draddodir ar unrhyw bwnc 
o dduwinyddiaeth, athronyddiaeth, seryddiaeth, 
&c. 
Y mae llithiau duwinyddol yn dra_lluosog a 
defnyddiol. Y maenti'w hystyried, naill ai yn 
Sabbathol neu wythnosol, yn achlysurol neu 
sefydlog. Iddynt, o dan Dduw, yr ydym yn 
ddyledwyr am lawer o'r wybodaeth dduwinyddol 
sydd genym, ac am gynydd crefydd a rhinwedd 
yn y byd. Yn Nghaerludd y mae'r llithiau yn 
cael eu traddodi yn y naill fan a'r llall, yn mron 
bob bore a phrydnawn drwy'r wythnos. Rhai 
a bregethant am bump yn y bore, cyn i 
ddynion fyned at eu gwaith; ac eraill am 
saith yn y prydnawn, wedi iddynt ei adael. 
Gwrthddadleuir yn erbyn llithiau wythnosol, 
íel pethau anangenrheidiol a niweidiol; anang- 
enrheidiol, am fod y Sabbath yn cynwys cyf- 
leusdra digonol at y gorchwyl; niweidiol, gan 
eu bod yn tueddu i dynu dynion oddiwrth eu 
gorchwylion, ac felly yn arwain i segurdod ac 
annrhefn. I hyn yr atebir, l. Fod dynion yn 
sefyll mewn diffyg o addysgiadau crefyddol bob 
amser. 2. Fod gobaith am wneuthur lles i ddyn- 
ion trwy bregethu ar yr wythnos yn gystal ag 
ar y Sabbath. 3. Fod gorchymyn i weinidogion 
fod yn daer mewn amser, ac allan o amser. â. 
Fod llithiau wythnosol yn cynysgaeddu gweini- 
dogion a chyfleusdra i wrando eu gilydd, yr hyn 
sydd yn ddymunol a buddiol iawn. 5. Bod yn 
ddyledswydd ar bawb ddefnyddio pob cyfleusdra 
a fyddo yn ymgynyg iddynt bob amser i wneyd 
lles, ac i gael lles. 

Yn mhlith y llithiau sefydlog mwyaf nodedig, 
gellir enwi y rhai canlynol:— 

l. Yn LrrrarAU BAMPTroN; sef cylch o wyth 
pregeth a draddodir yn flynyddol yn Mhrif Ysgol 
Rhydychain, a sylfaenwyd gan y Parch. Ioan 
Bampton, Canonwr Salisbury. Yn ol ewyllys 
y sylfaenydd, eu dyben yw cadarnhau a. sefydlu 
ífydd Gristionogol, a gwrthbrofi hereticiaid a 
rhwygwyr o bob math; ac y maent ìi gael eu 
traddodi ar ddwyfol awdurdod yr Ysgrythyrau 
Santaidd; ar awdurdod ysgrifeniadau y cyn- 
dadau, o barth ffydd ac ymarferiad y brif eglwys; 
ar Dduwdod ein Harglwydd a'n Hiachawdwr 
Iesu Grist; ar Dduwdod yr Ysbryd Glan; ac ar 
erthyglau y ffydd Gristionogol, fel y maent yn 
gynwysedig yn nghredo'r Apostolion a'r credo 
Niceaidd. Gadawodd ei holl feddianau dros 
byth, i ofal Rhag-Ganghellwr Rhydychain, i'w 
defnyddio er cynal y cyfryw lithiau; gan gyfar- 
wyddo na byddo i neb eu traddodi, ond a radd- 
iwyd yn athraw y celfyddydau, yn un o ddwy 
Brif Ysgol Lloegr; ac na byddo i'r un person 
draddodi yr un llith fwy nag unwaith. Y mae 
amryw o'r pregethau hyn wedi eu cyhoeddi; ac 
y maent yn adlewyrchu anrhydedd ar goffadwr- 
iaeth eu hawdwyr. 

. 2'.Y L1rrmrau Boneruor; sefllithiau perthyn- 
iamheuon cydwybod, a draddodwyd gan rai o 
brifdduwinyddion Caerludd. Cawsant eu sefydlu 
yn amser y rhyfel cartrefol, o dan deyrnasiad 
Siarls I., a'r achlysur o hyny oeddi amryw o 
dduwinyddion Caerludd farnu yn angenrheidiol 
i neillduo awr bob bore, i weddio a phregethu, 
er mwyn cael digon o amser i ddarllen y papyrau 


LLITH 


545 


LLOCH 


a ddanfonid i erfyn gweddiau y gynulleidfa, dros | 


bersonau neillduol ag oeddynt yn gwasanaethu 
yn myddin Iarll Essex, y rhai oeddynt mor lu- 
osog fel nad oedd yn alluadwy iddynt gael amser 
i'w darllen ar y Sabbath. Wedi i boethder y 
rhyfel fyned drosodd, cawsant eu sefydlu yn 


llithiau er datod amheuon cydwybod, a'u parhau | 


hyd adferiad Siarls II. Cyhoeddwyd hwynt wedi 
hyny yn amrywiol gyfrolau pedwarplyg, tan y 
cyfenwad “ Ymarferiadau Boreuol.” Ar y cyntaf 


traddodwyd hwynt dros fis yn y flwyddyn; yna | 


dros bythefnos; a hyny naill ai yn eglwys 
Cripple-Gate, St. Giles, neu Southwark. Yn 
mhlith y llithwyr yr oedd yr enwog Tillotson. 
3. Lrrrmrau Bovre; sef cylch o wyth pregeth, 
a draddodid yn flynyddol, gan ryw dduwinydd 
dysgedig o fewn terfynau Caerludd, i'w ddewis 
bob tair blynedd, ar wirionedd y Grefydd Grist- 
ionogol yn erbyn gwrthgredwyr, heb gyffwrdd 
. dim â'r dadleuon yn mhlith Cristionogion, ac er 
ateb anhawsderau, amheuon, &c., newyddion. 


Er cynal y cyfryw lithiau, gadawodd eu sylfaen- | 
ydd, yr anrhydeddus R. Boyle, ardreth ei dy, | 
| oedd naturiol ag oedd gan ddysgyblion Crist, ac 


yn yr Heol Gam. Ond gan fod y drysorfa yn 
profi yn ansicr, nid oedd y gyflog yn cael ei 
tbalu yn dda. 
Archesgob Tennison i sefydlu tâl blynyddol, o 
5 haner can punt, dros byth, i'w dalu yn chwarter- 
ol, oddiwrth dyddyn yn mhlwyf Brill, yn swydd 
Bucks. I'r sefydliad hwn yr ydym yn ddyled- 
wyr am lawer o ddiffyniadau rhagorol o grefydd 
natur a datguddiad. 

4. LuurnraAu'R Masnacuwyn; sefllithiau wyth- 
nosol a sefydlwyd gan yr Henuriadyddion a'r 


Annibynwyr, yn 1672, er dangos eu cytundeb | 


â'u gilydd, yn gystal ag er amddiffyn athraw- 
iaeth y diwygiad yn erbyn cyfeiliornadau pab- 
yddiaeth, Sosiniaeth, a gwrthgrediniaeth. De 
wisid y gweinidogion mwyaf dysgedig a phoblog 
yn llithwyr; megys y Dr. Bates, Dr. Manton, 
Dr. Owen, Mr. Bacster, Mr. Collins, Jenkins, 
Mead, ac ar ol hyny, Mr. Alsop, Howe, Oolo, 
ac eraill. o 
fasnachwyr perthynoli ddinas Caerludd. Cy- 
merodd rhyw anghydfod le rhwng y pleidiau, a'r 
Henuriadyddion a symudasant i Neuadd Salter, 
ond yr Annibynwyr a arosasant yn Neuadd 
Pinner. Y mae'r sefydliad hwn yn aros hyd 


heddyw; ac yn awr yn cael ei gynal bob boredydd | 


Mawrth, yn Addoldy yr Heol Lydan. 
5. Lrrrnrau Midsor; sef llithiau a draddodir 
yn fisol gan weinidogion Cynulleidfaol Caerludd, 


yn gylchynol, yn eu gwahanol gapelau. Yn | 


ddiweddar, y llithiau hyn a gawsant eu darost- 
wng i drefn reolaidd, fel ag i ffurfio cylch cysyllt- 
iedig o un flwyddyn, neu ragor. Cyfrol werth- 
fawr ar Brofion Cristionogaeth, a gyhoeddwyd 
yn 1827, sydd un o ffrwythau y sefydliad hwn. 
6. LurrmrAU Moyven; sef cylch o wyth pregeth, 
a draddodir bob blwyddyn yn niffyniad athraw- 
iaeth y Drindod, yn ol sefydliad yr Arglwyddes 


Moyer, yn 1720, yr hon a adawodd gymun-rodd | 


helaeth er eu cynal. Y mae y cylch cyntaf o'r 
cyfryw lithiau, a draddodwyd gan y Dr. Water- 
land, ar Dduwdod Crist, yn dra theilwng o sylw 
a darlleniad. 


7. Y L11THIAU WARBURTONAIDD; Sef y rhaia | 


sefydlwyd gan esgob Warburton, er profi gwir- 


I feddyginiaethu hyn, llwyddodd | 


Cefnogid y sefydliad gan amrywiol | 


ionedd crefydd ddatguddiedig yn gyffredinol, a'r 
un Gristionogol yn neillduol, oddiwrth gyflawn- 
iad proffwydoliaethau yr Hen Destament a'r 
Newydd, perthynol i'r eglwys Gristionogol; yn 
enwedigol y rhai perthynoli wrthgiliad Rhufain 
Babaidd. [I'r sefydliad hwn yr ydym yn ddyled- 
wyr am bregethau rhagorol Hurd, Haliffax, 
Bagot, ac amryw eraill. 

LLITHLYFR, (llith-llyfr,) Saes. legend, o'r 
Lladin /egenda; yn wreiddiol llyfr yn eglwys 
Rhufain, yn cynwys gwersi i'w darllen yn eu 
haddoliadau. Wedi hyny cymhwyswyd y gair 
at hanesion bucheddau ei saint, allan o'r rhai y 
darllenid penodau yn eu plygeiniau. Ond yn gy- 
maint a bod y_.Llithlyfr Euraid a gyfansoddwyd 
gan Jago de Verase, yn cynwys llawer o hanes- 
ion dirmygus ac anhygoel, y mae'r Protestaniaid 
yn arfer y gair yn bresenol am unrhyw hanes 
anghredadwy ac anmhrofedig. O herwydd hyn, 
fel y sylwa y Dr. Jortin, y mae genym lithlyfr 
ffugiol o barth gwyrthiau Crist, yr Apostolion, 
a'r prif Gristionogion; a thebygol fod gan ysgrif- 
enwyr y cyfryw ffug-chwedleuon gystal gallu- 


nid oedd rhai o honynt yn ddiffygiol nac o ddysg- 
eidiaeth na chyfrwystra; ond er hyny y maent 
yn bradychu eu hunain trwy droseddu yn erbyn 
amseryddiaeth, hanesyddiaeth, defodau, ac arfer- 
ion, moesoldeb, a thebygolrwydd. Ni ddichon 
celwyddwr o'r fath byth ddianc heb gael ei ddar- 
ganfod; ond y mae adroddwr dirodres cywir- 
ffeithiau bob amser yn ddyogel; ond nid oes arno 
ef angen un ddichell, nac achos iddo ofni un ym- 


| chwil. 


LLITHWYR, (1lith,) traddodwyr llithiau. 

Yn eglwys wladol Lloegr, y llithwyr ydynt 
1âdd o bregethwyr gwahanol oddiwrth y periglor, 
y ficer, a'r curad. Dewisir hwynt gan y cwrdd 
plwyfol (vesiry,) neu gan oreuon y plwyf. Cyn- 
elir hwynt frwy dansgrifiadau gwirfoddol, neu 
gymun-roddion; ac yn gyffredin y maent yn 
bregethwyr prydnawnol, ac weithiau yn gweini 
ar ddiwrnod penodedig o'r wythnos. Yn y lle- 
oedd hyny y mae llithiau wedi eu sefydlu trwy 
gymun-roddion dynion crefyddol, llithwyr a 
benodir gan y sylfaenwyr, yn annibynol ar gyd- 


| syniad periglorion, &c., er trwy gydsyniad a 


chymeradwyaeth yr esgob; er engraifft, llithiau 
yr Arglwyddes Moyer yn eglwys gadeiriol St, 
Paul. Ond er hyny nid oes gan y llithiwr un hawl 
yn yr areithfa, eithr trwy gydsyniad y periglor 
neu'r ficer, yr hwn yw perchenog rhydd-ddalfa 
(freehold,) yr eglwys. 

LLITHRIAD, (4litAr,) pechod difwriad, neu 
ddamweiniol, mewn cyferbyniad i bechod. bwr- 
iadol a rhyfygus. “Mewn llawer o bethau yr 
ydym ni bawb yn llithro,” Iago iii. 2. Y ffordd 
debycaf i ochelyd hyny yw ““rhoddi cwbl-ddi- 
wydrwydd i wneuthur ein galwedigaeth a'n 
hetholedigaeth yn sicr,” 2 Pedri. 10. Y segur- 
wr diofal sydd bob amser mewn mwyaf o berygl. 

LLOCHES, dirgelfa, ymguddfa, amddiffynfa. 

Y mae lloches yn rhagdybioperygl a gwendid, 
Lle nad oes perygl, nid oes angen am loches; a 
lle nid oes gwendid, neu o'r hyn leiaf ystyriaeth 
o wendid, nid yw lloches o un gwerth, ac ni ffoir 
iddi, Gyda golwg ar berygl y trefnwyd hi; a 
than deimlad o wendid yn ngwyneb y perygl, y 


LLOS 


546 


LLW 


mae yn cael ei gwerthfawrogi a'i defnyddio. 
Dyma wir sefyllfa a theimlad plant Duw yn 
fynych yn y bywyd hwn. Iddynt hwy gan hyny 
y mae Ìloches yn werthfawr a hyfryd; ac nid 
ydynt heb yr un; canys eu “noddfa yw Duw 
tragywyddol, ac odditanynt y mae breichiau tra- 
gywyddol,” Deut. xxxiii, 27. Gall llawer un o 
honynt ddywedyd am yr Arglwydd gyda Dafydd, 
““Ti ydwyt loches i mi; cedwi fi rhag ing; am- 
gylchyni fi â chaniadau ymwared,” Ps. xxxii. 7. 

Y mae Duw yn lloches i'r rhai oll a ymddir- 
iedant ynddo, yn 1. Yn ei briodoliaethau, ei 
enwau, a'i gyfenwadau lluosog a gogoneddus, 
Diar. xviii. 10. 2. Yn ei ragluniaeth, Esa. xxiv. 
1; Zech.ii. 5. 3. Yn ei fab, Ps. xxxiv. 7; Esa. 
xxxii. 2; a gellir dywedyd ei fod, yn l. Yn 
lloches gadarn, Ps. lxxi. 7; xci. 9, 10. 2. Eang 
a helaeth, Jer. xxiii. 24. 3. Diddiffyg, Gen. xvii. 
l. 4. Dirgel, Ps. xxvii. 5. Dirgelfa. (sether,) 
yw lloches; “ Duw yn ymguddio,” (ZJ-Misteter,) 
yw Duw, Esa. xlv. 15; a “rhai dirgel,” neu 
guddiedig, yw ei bobl, Ps. lxxxiii. 3. 5. Agos, 
Ps. xlvi. 1; cxlv.18.. 6. Dragywyddol, Deut. 
xxxiii. B8. xc. l> 

LLOFRUDD, (Maw) dyn-leiddiad. 
Llawrudd. 

LLOFRUDDIAID, (assassins,) llwyth, neu 
genedl yn Syria, tebygol, yn hanu oddiwrth 
Ismael, “ yr hwn oedd a'i law yn erbyn pawb, a 
llaw pawb yn ei erbyn yntau,” Gen. xvi. 12: 
hefyd, Bateniaid. Tybir iddynt darddu oddiwrth 
y Carmatiaid, plaid hereticaidd yn mhlith y 
Mahometiaid, y rhai a sefydlasant yn Persia, yn 
1090. Oddiyno mewn amser, anfonasant drefed- 
igion i Syria, y rhai a gymerasant feddiant o gryn 
ddarn o dir, rhwng mynyddoedd Libanus, yn 
cyrhaeddyd o Antiochi Ddamascus. Eu crefydd 
oedd gymysgfa o amrywiol ofergoelion y Persiaid, 
yr luddewon, a'r Mahometiaid; a'u herthygl 
nodweddiadol oedd, bod Ysbryd y Goruchaf yn 
trigo yn eu Penaeth (Schetsce,) a bod ei holl or- 
chymynion ef yn ddwyfol; ac yr oeddynt wedi 
eu dwyn i fynu yn y fath barch iddo fel y buas- 
ent yn uniongyrchol, ar ei orchymyn, yn 
llofruddio eu hunain, gan gredu y cawsent 
fynedfa ddiatreg i baradwys. Adwaenid eu 
Penaeth yn Ewrop wrth yr enw “ Hen Ddyn y 
Mynydd:” a'i ganlynwyr a elwid yn Llofruddiaid 
(Assassins,) oddiwrth -4rsasidde, enw teulu un 
o'u blaenoriaid ; neu oddiwrth J7ussaniaid, can- 
lynwyr Hussan; neu oddiwrth y gair Twrcaidd 
MHussassins, dirgel-lofruddio. Eu swydd oedd 
lloferuddio unrhyw berson ar orchymyn eu Pen- 
aeth; yr hwn mal duw digofus a ddanfonai gen- 
hadon marwolaeth, oddiar ben Libanus,i holl 
barthau y byd; fel yr oedd breninoedd yn 
crynu rhagddo; a rhai o honynt mor weiniaid a 
thalu teyrnged iddo, rhag ei ofn. Yn 1272, pa 
fodd bynag, cafodd y llwyth hwn ei ddarostwng 
gan luoedd Bibaris y Sultan: ond tybir fod 
y Drusiaid, y rhai ydynt eto yn cyfaneddu 
mynyddoedd Libanus, yn hanu o'r un llwyth 
barbaraidd. Edr. JPrusiaid, 

LLOSGACH (/losg,) eysylltiad cnawdol rhwng 
perthynasau rhy agos, yn ol cyfraith, â'u gilydd. 
Yn ol rheolau eglwysig, yr oedd llosgach gynt 
yn estynedig at y seithfed radd ; ond yn bresenol 
y mae yn cael ei gyfyngui'r bedwaredd, Y mae'r 


Edrych 


holl genhedloedd, oddigerth yr Aifftiaid a'r 
Persiaid, yn edrych ar losgach gyda ffieidd-dra. 
Yn hanes brenhinoedd cyntefig y gwledydd hyn, 
yr ydym yn cael engrheifftiau o rai yn priodi 
eu chwiorydd eu hunain, o herwydd y tybient 
islaw eu hurddas i ymgyfathrachu â'u deiliaid, a 
llawer mwy i briodi i deulu estronol. Vortigern, 
brenin Brydain Ddeheuol a ragorodd hyd yn nod 
arnynt hwy yn ei ffieidd-dra, gan iddo briodi ei 
ferch ei hun. Priodwyd brenhines Portugal â'i 
hewythr; a thywysog Brazil, mab y briodas 
ffiaidd hono, a briododd ei fodryb. Ond yr oedd- 
ynt hwy wedi derbyn caniatâd ei santeiddrwydd. 

Y mae anian a datguddiad yn gwahardd llosg- 
ach; a dyledswydd llywodraethwyr gwladol yw 
ei wahardd; gan ei fod yn cymysgu achau, yn 
atel gwasgariad meddianau, ac yn rhwystr i un- 
deb a chariad rhwng gwahanol deuluoedd. 

LLW, Heb. nn, alah, tyngu ; apeliad difrifol 
at y Goruchaf am wirionedd adroddiad, neu 
addewid, gydag erfyniad am ei ddialedd yn achos 
celwydd, twyll neu anffyddlondeb o barth ei 
sylwedd. 

Duw yn unig yw gwrthrych llw, neu yr hwn 
y dylid tyngu yn ei enw; ac y mae yn rhan 
arbenig o'r addoliad ag sydd yn ddyledus 
iddo oddiwrthym, Deut. vi. 13; Jos. xxiii. 
/; Jer. xxiii. 7. Y mae yn canlyn gân hyny 
nad oes un Atheist yn addasi gymeryd ei lw, 
ac na ddylid gweini llw iddo, gan ei fod yn gwadu 
hanfodiad yr unig wrthrych ag y dylid tyngu yn 
ei enw. 

Y mae amryw fath o lwon ; megys mynegiadol 
ac ymrwymiadol, gwladol a chrefyddol, dewis- 
iadol a galwadol, cyfreithlon ac anghyfreithlon. 
Llwon mynegiadol, yw y cyfryw a roddir mewn 
tystiolaeth ar unrhyw achos o bwys, er terfynu 
ymrafaelion, egluro'r gwirionedd, a chynorthwyo 
yn ngweinyddiad cyfiawnder; ac nad ydynt yn 
cynwys un ymrwymiad nac addewid o du'r 
tyngwr, eithr yn golygu pethau wedi myned 
heibio yn unig. Mewn llysoedd barn yn unig y 
gofynir, ac y rhoddir, y rhai hyn. Llwon gym- 
rwymiadol, ydynt o natur gyfamodol neu fasnach- 
ol, yn cynwys ymrwymiad neu addewid o du y 
rhai a'u cymerant, ac o angenrheidrwydd yn 
golygu pethau heb eu cyflawni. Llwon rhwng 
personau, neu bleidiau yn ymgyfamodi â'u gilydd 
yw y rhai hyn ; a'u dybenion yw cadarnhau y 
cyfamod, a bod yn sylfaen ymddiried rhwng y 
pleidiau.  Llwon gwladol yw y rhai a gymerir ar 
achosion ac i ddybenion gwladol; ond llwon 
crefyddol yw y rhai a gymerir ar achosion, ac i 
ddybenion crefyddol. Llwon dewisiadol, yw y 
rhai a gymerir yn wirfoddol gan y tyngwr, heb 
unrhyw gymhelliad na rhwymau oddiwrth neb, 
oddigerth ei ddewisiad personol ei hun. Dyben- 
ion y cyfryw lwon yw hunan-amddiffyniad, hun- 
an-ymrwymiad, hysbysiad, &c.; ac ynddynt 
cyflwynir y sylwedd a'r ffurf gan y cymerwr 
i'r gweinyddwr. Llwon galwadol, yw y rhai a 
gymhellir ar y tyngwr gan yr awdurdod wladol; 
sylwedd a ffurf pa raì a gyflwynir bob amser gan 
y swyddog gwladol i'r cymerwr, Yn y rhaiblaen- 
af y mae y tyngwr yn hollol at ei ryddid ei hun 
o barth cynwysiad eilw; yn y rhai olaf nid yw 
felly, gan ei fod yn cael ei gyfyngu gan y ffurf 
gyflwynedig iddo. Yn y rhai hyn, rhwymir y 


LLW 


547 


LLWY 


cymerydd, nid yn unigi ddywedyd y gwir, a'r 
gwir i gyd, ond hefyd yr Aoll wir; ac y mae yn 
eglur fod peidio a dywedyd yr oll a4 wyr yn 
mherthynas i'r amgylchiad, dan yr esgus na 
ofynwyd iddo, yn doriad o'r llw; ac felly yn an- 
udoniaeth. Llwon cyfreithlon, yw y cyfryw ag 
y byddo caniatâd, neu alwad i'w cymeryd; ond 
rhai anghyfreithlon, yw y rhai na byddo na chan- 
iatad i'w cymeryd, na galwad am hyny; sef pob 
llwon afreidiol, anwireddus, ofergoelus, a chabl- 
eddus. 

Y modd y dylid tyngu sydd, 1. Mewn gwir- 
ionedd; sef yn gywir, eglur, heb amwysder, 
dichell, darnguddiad, na cheliad bwriadol. 2. 
Mewn barn; sef yn ystyriol, yn bwysig, yn ddifrif- 
ol ddoeth, a gwybodus o natur llw, ac o ansawdd 
ac amgylchiadau yr hyn a dyngir. 3. Mewn 
cyfiawnder ; gan dyngu yn unig y pethau sydd 
fuddiol a chyfreithlon, ac y gwyddom eu bod 
felly; a chan dyngu i ddybenion da, sef gogon- 

“iant Duw, ein lles ein hunain ac eraill; trwy 
amddiffyn y diniwaid, condemnio yr euog, egluro 
y gwirionedd, terfynu ymrafaelion, a chadarnhau 
cyfamodau, Jer. iv. 2; Heb. vi. 16. Dengys 
hyn fod llw yn beth pwysig; ac na ddylid ei 

. weini na'i gymeryd, eithr mewn modd pwysig, 

' ac ar achosion o bwys, cwbl angenrheidiol; gan 

fod ei weini a'i gymeryd ar achosion afreidiol a 
dibwys, yn tueddu i beri i ddynion edrych arno 
fel peth cyffredin ac ysgafn; ac i'w harwain i 
gellwair ag ef. 

Y mae llw yn cynwys apeliad at hollwybod- 
aeth y Goruchaf, gydag erfyniad am ei ddialedd 
yn achos celwydd, twyll, neu anffyddlondeb. O 

anlyniad y mae yn cynwys mwy na sicrhad 
difrifol a phwysig; megys, Ym wir, yn wir—y 
gwirionedd yr wyf yn eu ddywedyd yn Nghrist; 
nid wyf yn dywedyd celwydd, $c.. Y mae ffurf 
llw yn gwahaniaethu mewn amrywiol oesoedd, ac 
yn mhlith gwahanol genhedloedd. Yn mhlith 
yr Iuddewon dan yr Hen Destament, y ffurf 
gyffredin oedd, “Fel mai byw yr Arglwydd,” 
Barn, viii. 19; Jer. iv. 2. Ynmhlith y Apostol- 
ion, yn moreuddydd Cristionogaeth, y ffurf ar- 
feredig oedd, “ Duw yn dyst,” neu “'tysti mi 
yw Duw,” Rhuf.i.9; Phil. i. 8; 2 Thes. ii. 5, 
10. “Duw a'i gwyr,” 2 Cor. xi. 11, 31, &c. 
Yn ein plith ni y ffurf arferedig yw, “Felly y'm 
cynhorthwyo Duw,” neu felly y'ch cynorthwyo 
Duw; am yr hon nid oes dim i'w ddywedyd 
mewn ffordd o ganmoliaeth, gan nad yw nac yn 
bwysig, na darluniadol o ansawdd llw, Gyda 
golwg ar yr agwedd gorfforol arferedig wrth 
dyngu, y mae hon yn amrywio yn ol defodau 
gwahanol oesoedd a gwledydd. Yn mhlith y 
patriarchiaid, rhoddid y llaw weithiau dan fordd- 
wyd yr hwn y tyngid er ei fwyn, Gen. xxvi. 2; 
xlvii. 29. Tybir fod hyny yn dynodi eu ffydd 
yn ffyddlondeb Duw i gyflawni yr addewid o'r 

Mesia, yr hwn oedd i ddyfod o'u lwynau hwy. 
Ond y dull mwyaf arferedig, ac fe allai addasaf, 
oedd dyrchafu llaw, (tebygol, y ddeheulaw, Ps. 
cxliv. 8;) Gen. xvi.22; Dat. x. 5, 6. Hon yw'r 
ddefod yn yr Alban eto; ac y mae yn rhagori yn 
fawr ar yr arferiad yn ein gwlad ni, o osod y 
llaw ar y llyfr, a'i gusanu; gan ei bod yn llawer 
mwy difrifol a dynodiadol. Weithiau dyrchefid 
y ddwylaw tua'r nefoedd wrth dyngu, Dan. xii, 


7. Ond gan nad beth fyddo'r ffurf a'r dull, yr 
un peth a olygir yn y weithred; a'r un yw'r 
rhwymedigaethau sylfaenedig arni, Rhwymau 
llwon ydynt annatodol, oddigerth fod y llwon 
ynddynt eu hunain yn bechadurus, anghyfreith- 
lon ac anghyfiawn ; neu ynte fod y cymerwr yn 
dyfod yn analluog i'w cyflawni. Yn y cyfryw 
amgylchiadau yn unig y gall fod yn rhydd oddi- 
wrthynt. Edrych Addewid. 

Y Cyfeillion a'r Morafiaid a ystyriant bob 
math o lwon yn waharddedig tan yr efengyl. 
Seiliant eu tybiau ar Math. v. 34—37; Iago v. 
12. Mewn atebiad iddynt, haerir mai llwon 
ofergoelus, paganaidd, cableddus, ac afreidiol, a 
olygai Crist ac Iago, ac nid rhai barnol, neu yng- 
neidiol; oblegyd fod y gwaharddiad i'w gysylltu 
â'r geiriau dilynol, “nac i'r nef nac i'r ddaear, 
nac i Jerusalem, nac i'th ben, nac un llw arall ;” 
h. y. o'r cyfryw ffurf baganaidd a nodir yny 
geiriau. Y neb a ddarlleno Math. xxiii. 16—22, 
yn ddiragfarn, gan ei gymharu â'r gwaharddiad 
Math. v. 34, a genfydd yn eglur mai llwon 
paganaidd, ofergoelus, yn unig oedd yn ngolwg 
Iachawdwr y byd yn y geiriau tan sylw; ac nad 
oedd yn golygu llwon barnol, brawdog, yngneid- 
iol. Heblaw hyny, y mae ei ymddygiad pan y 
tynghedwyd ef gan yr Archoffeiriad, i ddywedyd, 
“ai efe oedd y Orist, Mab y Duw byw,” yn 
gosod y peth allan o bob dadl; gan iddo 
gydsynio â'i gais, Math. xxvi. 63, 61. Hefyd y 
mae ymadrodd ac esiampl Paul, yn eglur ddang- 
os y cyfreithlondeb a'r angenrheidrwydd o 
lwon barnol (judicial oaths,) tam yr efengyl, yn 
gystal a phob amser arall. Nid yw yn ym- 
ddangos y gallai gwladwriaeth fel y cyfryw 
ymgynal, na llywodraeth wladol gael ei dwyn 
yn mlaen heb ryw fath o lwon; yn enw- 
edigol yn sefyllfa ddirywedig bresenol y byd. 
Pa fodd y bydd yn y mil blynyddoedd nis gwydd- 
om; ond gwyddom pa fodd y mae yn awr. Y 
mae gwladwriaeth a phlaid grefyddol yn gwa- 
haniaethu yn fawr oddiwrth eu gilydd; a gall yr 
hyn a wasanaetho i un fethu i'r llall. Edrych 
Anudon. 

LLWYBR, yn briodol, troed- ffordd, neu fyned- 
fa o'r naill lei'r llall: yn gyffelybiaethol, yn 1. 
Marwolaeth ; yr hon a elwir felly am mai myned- 
fa o amseri dragywyddoldeb ydyw; ac o her- 
wydd y mynych deithio sydd ar hyd-ddi. Ffordd 
yr holl ddaear; llwybr i'w deithio unwaith gan 
bawb, ac ar hyd yr hwn na ddychwel neb yn ol, 
yw hwn, I Bren. ii. 2; Job xvi. 22; Heb. ix. 
27. Olion myned yn unig sydd arno. 2. Defod 
neu arfer gyfíredin, Diar. iv. 14, 18. O herwydd 
hyn gelwir goruchwyliaethau cyffredin Duw, 
“ei lwybrau,” Ps. xxv. 10. 3. Rheol gyffredinol 
ymarferiad, Ps. xliv 18; cxix. 35. 

LLWYDD, neu LWYDDIANT, cynydd, ffyn- 
iant, hwylusdod, neu rwydd-hynt tymhorol neu 
ysbrydol. 

Y mae llwyddiant bydol neu dymhorol, er ei 
fod yn hyfryd, yn eithaf peryglus, gan ei fod yn 
tueddu i ddyeithrwch oddiwrth Dduw; i galon- 
galedwch, i ddiofalwch yn nghylch achos yr 
enaid, i falchder, i segurdod, ac i lythineb, 
meddwdod, cyfeddach, diota, a godineb. Nid 
rhyfedd gan hyny fod yr Hollalluog yn fynych 
yn ei gadw oddiwrth ei bobl, ac yn goddef i or- 


LLWY 


LLYF 


thrymderau a thrallodion eu hamgylchynu. Yn 
wir, y mae gorthrymder ar y cyfan yn ymddang- 
os yn fwy buddiol, er mor anhyfryd ydyw i'n 
teimladau. “Y mae manteision llwyddiant, 
medd Bacon, i'w dymuno; ond manteision adfyd 
ydynti'w mawrygu. Prif rinwedd llwyddiant 
yw cymhedroldeb; ond prif rinwedd adfyd 
yw gwroldeb, yr hwn, mewn moesoldeb, sydd yn 
cael ei addef yn rhinwedd arwraidd. Yn ngwyneb 
llwyddiant y mae drygioni yn ymddangos am- 
lycaf, ond yn ngwyneb adfyd y mae rhinwedd 
yn disgleirio yn fwyaf tanbaid, megys y perar- 
oglau hyny sydd yn rhoddi arogl hyfrydach wrth 
eu llosgi a'u sathru.” Ni ddylid meddwl pa 
fodd bynag fod llwyddiant ynddo ei hun yn ang- 
hyfreithlon. Cafodd y byd a'i holl gyflawnder ei 
ffurfio gan yr Hollalluog er dedwyddwch dyn, 
ac i'r dyben i beri iddo ei garu, ac i arwain ei 
feddwl ato ef. Ond eto y mae yr hyn a fwriad- 
odd Duw yn fendith, yn cael ei droi genym yn 
fynych, trwy ein hynfydrwydd, yn felldith. 
Mewn llwyddiant y mae crefydd yn anhebgorol 
angenrheidiol, i'n cynhorthwyo i ymddwyn yn 
addas. Lle y mae yr egwyddor ddwyfol hon yn 
llywodraethu'r meddwl gellir mwynhau llwydd- 
iant, a dìchon fod yn fendith; canys tra byddo 
annuwiolion yn cipio pleserau'r byd megys yn 
lladradaidd, heb ganiatad oddiwrth Dduw— 
perchenog y byd, y duwiolion ydynt yn eistedd 
yn gyhoeddus i lawr, i gyfranogi o wledd bywyd, 
tan foddlonrwydd y nef. Nid yw dychrynfeydd 
euogrwydd yn difwyno eu llawenydd hwynt; 
eithr bendith Duw sydd yn gorphwys ar yr hyn 
oll a feddant. Eu duwioldeb sydd yn adlewyrchu 
gwenau'r nef ar lwyddiant y byd; gan uno ar 
un olwg agweddiad hawddgar y galluoedd nefol 
a'r gwrthrychau daearol, a'u gilydd. Y mae 
ganddynt hwy, nid yn unig fwynhad mor gyflawn 
o bleserau cyfreithlon bywyd ag eraill, ond hefyd 
ynddynt y maent yn dâl cymundeb a Duw. Ol- 
rheiniant eilaw ef yn yr hyn oll sydd dda a 
theg. Oddiwrth hawddgarion anian, gwelliadau 
celfyddyd, a mwynhad bywyd cymdeithasol, dyr- 


chafant eu serchiadau at ffynhonell yr holl dded- | 


wyddwch ag sydd yn eu hamgylchynu, ac fel 


hyn, eangant gylch eu mwynhad, trwy ychwan- | 
egu llawenydd meddyliadaidd ac ysbrydol at eu | 


cysuron daearol.” — Blair's Sermons, vol. 1., 'Ser. 
3; Bates's Works, p. 293. Edr. Llawnder. 
“Y mae llwyddiant ysbrydol, neu grefyddol,” 


gwybodaeth, santeiddrwydd, a llawenydd. 
mae yn cyfodi oddiar gyfranogiad o fendith Duw 
ar yr ymarferiad o foddion. Yr arwyddion o 
hono ydynt mynych weddio; cariad at air Duw; 
byfrydwch yn ei bobl; ymarferiad cyson â'i or- 
dinhadau; gwresogrwydd yn ei achos; ymost- 
yngiad i'w ewyllys; defnyddioldeb yn ei eglwys; 


ei ogoniant.” — Buck. 

LLWYTH, un o brif ddosbarthiadau cenedl, 
yn cynwys amrywiol deuluoedd yn hanu o'r un 
gwreiddyn cyffredin; megys llwyth Juda, o 
Juda, pedwerydd mab Jacob, o Leah, &c. ; he- 
fyd, pwn, neu faich. 

Y mae yn hysbys fod yr Iuddewon a ddychwel- 
asant o Babilon, yn mron yn hollol o lwythau 
Juda a Benjamin; ond y mae Iuddewon a 


Christionogion yn cytunoi gredu hanfodiad ac 


| arferiad y deg llwyth colledig. 


Y mae amryw ddysgedigion er ys hir amser 
o'r farn i ran o'r deg llwyth fyned i China, ac 
iddyntsefydlu yn nhalaeth Ho-nan. “' Hydref 10, 
medd y Dr. Morrison, cefais gyfeillach â bonedd- 
wr Mahometaidd, yr hwn a hysbysodd i mi fod yn 
Cae-ffung-Ffoi, yn nhalaeth Ho-nan, ychydig 
deuluoedd a gyfenwir Tenou-kin-Ken-ou, h. y. y 
blaid a dynanty gewynallan o'r holl gig a fwytant. 
Y mae ganddynt Le-paesze, neu addoldy, ac y 
maent yn cadw yr wythfed dydd yn Sabbath. 

Y mae'r ffaith o fod ychydig deuluoedd arben- 
igol yn hanfodi yn nghanol ymherodraeth China, 
yn cynal defodau crefyddol cyffelyb i eiddo'r 
Iuddewon a hollol wahanol oddiwrth holl ffurf- 
iau addoliad Chinaaidd yn beth tra nodedig; ac 
yn ddiameu yn teilyngu ychwaneg o ymchwil.— 
Dr. Milnes's Chinese Gleaner, No. £., p. 23. Edr. 
Tuddewon. 

LLYFR, Heb. “pp, Sepher, Gr. Bujkoc, 


| biblos; Llad. Zxber; ysgrif gyfansoddedig ar 


ryw gangen o wybodaeth, er addysg neu ddifyr- 
wch y darllenydd. 

Gyda golwg ar ddefnydd, ffurf, a dull llyfrau 
yn bresenol, nid oes angen dywedyd dim ; ond o 
barth y defnyddiau a arferid gynt i'w gwneuthur, 
y mae haneswyr yn sylwi eu bod yn cael eu cyf- 
ansoddi o ddalenau o blwm, efydd, rhisgl coed, 
priddfeini, llechau o gerig, byrddau, neu daflenau 
o goed, y rhai aorchuddient â chwyr, yn yr hwn 
yr ysgrifenent â phin o haiarn, pen uwchaf yr 
hwn oedd lydan, â'r hwn y dilêent yr ysgrifen, 
pan y byddai hyny yn angenrheidiol. Wedi 
hyny, yn lle coed defnyddid dail y balmwydden, 
rhisgl teg coed, megys ynn, masarn, pigwydd, 
&c. Oddiyma y tarddir y gair Lladin, Ziber, 
(dlyfr,) yr hwn a ddynoda risgl mewnol coed. 
I'r dyben i'w dwyn yn rhwyddach, rholient y 
rhai'n yn gleingiau, yr hyn a achosodd y gaîr 
volumen, cyfrol; a'r hwn, wedi hyny a gymhwys- 
id at rôlau o bapyr neu femrwn. Y mae yr Íu- 
ddewon eto yn arfer rhôlau yn eu synagogau. 
Dywedir hefyd fod yr hynafiaid yn ysgrifenu ar 
liain. Y mae Pliny yn sicrhau fod y Parthiaid, yn 
ei amser ef, yn ysgrifenu ar eu llieiniau; a Livy 
hefyd sydd yn crybwyll am lyfvau lliain, (/intes 


| âibri, yn ngadw yn nheml Moneta, yn y rhai yr 
| oedd enwau swyddogion a hanes y wladwriaeth 


| 
| 
| 
| 


| a chyfreithiau Solon ar fyrddau coed. 


z AN | Intro. pp. 5A7, 548. 
a chasineb cynyddol at bob peth tueddoli leihau | 


: | yn ysgiifenedig. Y mae Josephus yn crybwyll 
yn gynwysedig yn nghynydd yr enaid mewn | d 5 P Wl 
Y| 


am ddwy golofn, un o geryg a'r llall o bridd- 
feini, ar y rhai yr ysgrifenodd meibion Seth eu 
darganfodiadau a'u cyfrifon seryddol. Gweith- 
ion Hesiod a ysgrifenwyd ar daflenau plwm. 
Deddfau Duw a ysgrifenwyd ar lechau 'ceryg; 
Tobin- 
Book; Carpenter's Pop. 
Y mae y sylwadau uchod 
yn tueddu i egluro yr ysgrythyrau diJynol; sef 
Esa. xxxiv. 4; Zech. v. 1,2; Esec. ii. 9, 10; 
Esa. xxxviii. 8; Luc i. 63; Ps, xl, 7; Jer, xxxii. 
14; 2Tim.ii. 19; Datv.1. 

Y Beibl yw y prif lyfr; a llyfrau Moses yn 
ddiameu yw y rhai hynaf ag sydd ar gael yn 
bresenol. 

Yr ydym yn darllen am “'Lyfr y bywyd,” 
Phil. iv. 3; “ Llyfr bywyd yr Oen,” Dat. xxi. 
27; “Llyfr y rhai byw,” Ps. lxix 28; a “Llyfr 


son's Dict. article 


LLYF 


549 


LLYF 


yr Arglwydd,” Esa. xxxiv. 16. Y mae rhai yn 
dra sicr mai etholedigaeth bersonol a diamodol i 
fywyd tragywyddol, ac nid dim arall, a feddylir 
wrth lyfr y bywyd; ond nid ydym yn gweled 
fod modd i gysoni yr ymadroddion—“ Mi a ddi- 
leaf ei enw ef allan o lyfr y bywyd,” a “Duw a 
dyn ymaith ei ran ef allan o lyfr y bywyd,” âg 
anghyfnewidioldeb y gangen ogoneddus hono o ar- 
faeth Duw, Dat.iii.5; xxii. 19. Mwy tebygol gan 
hyny, mai rhywbeth arall a olygir wrtho. Tybia 
Calmet fod y cyfryw ymadroddion darluniadol 
wedi eu cymeryd oddiwrth yr arferiad gyffredinol 
ag oedd yn ffynu yn llysoedd brenhinoedd, o gadw 
cofrestr o bersonau yn eu gwasanaeth, o'r taleith- 
iau a lywodraethent, o swyddogion eu byddin- 
oedd, o rifedi eu catrofaoedd, ac weithiau o enwau 
eu milwyr, Osfelly, yr hyn a olygir wrth fod 
enw rhyw un yn llyfr y bywyd, yw ei fod wedi 
ei gofrestru yn mhlith gwasanaethwyr Duw a'r 
Oen, ac yn cael ei arddel ganddynt fel y cyfryw; 
ac wrth “ ddileu enw un allan o lyfr y bywyd,” 
y meddylir ei fod yn cael ei ddiarddel gan Dduw, 
fel un o'i wasanaethwyr ef; megys ymaeyrhaia 
geir yn euog o fradwriaeth yn cael eu dileu allan 
o lechres swyddogion brenin daearol. Yr unig 
wrthddadl bwysig yn erbyn y golygiad hwn 
ydyw Dat. xvii. 8; lle y gelwir cyfeillion y 


- bwystfil—“'Y rhai ni 'sgrifenwyd eu heuwau yn 


” llyfr y bywyd er seiliad y byd.” 


Ond dichon 
nad ydyw y cyfryw ymadrodd yn arwyddo dim 
mwy nag na chafodd y cyfryw eu cyfrif erioed 
yn mhlith gwasanaethwyr Duw a'r Oen. Cenfydd 
y synhwyrol yn eglur nad yw mabwysiadu y 
golygiad dan sylw yn gwanhau dim ar brofion 
lluosog etholedigaeth bersonol a diamodoli fywyd 
tragywyddol; oblegyd nid yw y profion a adeil- 
adir ar ymadroddion cyffelybiaethol, yn gwasan- 
aethu fawr, mewn gwirionedd, ar unrhyw bwnc; 
ïe, yn aml, y maent yn hytrach yn gwanhau yr 
amddiffyniad bwriadol, ac felly yn bradychu, yn 
lle. gwasanaethu yr achos. 

Wrth son am y farn ddiweddaf, crybwyllir yn 


y Beibl am “agoryd y llyfrau,” Dan. vii. 12, | 


Dat. xx. 12. Dichon fod hyn yn cyfeirio at 
arfer y Persiaid o ysgrifenu i lawr, bob dydd, y 
gwasanaeth a wnaethpwyd i'r brenin, yn n$hyd 
a'r gwobrau a delid i'r rhai a'i cyflawnasant.. Y 
mae genym engraifft o hyn yn hanes. Ahasuerus 
a Mordecai, Est.ii. 283; vi. 2. Gan hyny, pan 
yr eisteddai y brenin mewn barn, agorid y llyfr- 
au: galwai ei weision ìi gyfrif; cospai y rhai 
fyddent yn ol o gyflawni eu dyledswydd; a 


gwobrwyai y rhai a wnaethant unrhyw wasan- | 


aeth iddo, a hyny yn ol eu gweithredoedd, Y 
mae hyn yn tueddu i egluro, nid yn unig yr 


ysgrythyrau rhag-gyfeiriedig, ond hefyd y rhai | 


dilynol, Ps.lvi 8; Mal. iii. 16. Edr. Anathema, 


JHunan-ymwadiad. 

Sonir am “fwyta llyfrau,” Jer. xv. 16; Ezec. 
ib 8,9; iii. l, 2,9; Dat. x. 9, 10. Y Tarter 
iaid a ddywedent fod dysgeidiaeth dynion eraill 
yn eu llyfrau, ond eu bod hwy wedi “bwyta eu 
llyfrau,” a bod eu doethineb yn eu mynwes- 
au, o'r rhai y gallent eu dwyn allan, megys 
oraclau dwyfol, fel y byddai yr achos yn galw. 
Y mae hyn yn ein harwain at wir olygiad y pro- 
flwydi, &c., pan y soniant am fwyta llyfrau cyf- 
lwynedig iddynt; sef bod y wybodaeth a dderbyn- 

Y 


iasant i gael eì chyfranu ganddynt o bryd i bryd 
i eraill fel y byddo yrachos yn galw... Trysorau 
o ddoethineb a gwybodaeth oeddynt, nid iddynt 
hwy eu hunain, ondi eraill,— 4dditionsto Calmet's 
Dict.; Busbeguius's Trav. 

LLYFR CHWAREUAETHAU, llyfr a gyf- 
ansoddwyd gan Esgob Morton, yn nheyrnasiad 
Iago I., i'r dyben i anog difyrwch a chwareu- 
aethau ar y Sabbath. Ei gynhwysiad oedd i'r 
perwylhwn:—“* Er difyrwch ei ddeiliaid daionus, 
mai ewyllys eì Fawrhydi oedd, na byddaiiddynt 
ar derfyniad gwasanaeth dwyfol gael eu terfysgu, 
lluddias, na'u hanghefnogi i ymarferyd âg un- 
rhyw ddifyrwch cyfreithlon; megys dawnsio, 
saethu, neidio, llamu; nac ychwaith i beidio as 
arfer maigampau, cwrw-sulgwyn, morris-ddawns- 
iau, neu osod i fyny fedweini-mai, nac unrhyw 
chwareuaeth arall, mewn amser cyfaddas, tra na 
byddent yn cael eu cynal ar amser, ac yn rhwystr 
i wasanaeth dwyfol; a bod caniatad i wragedd 
ddwyn canwhylau i'r eolwys, i'w harddu, yn 
ol ei hen ddefod; gan wahardd bob amser, 
bob difyrwch anghyfreithlon ; megys farw-gwnad, 
arth faetiad, interludes; a bwlio, bob amser, i'r 
werinos gyffredin.” Yr oedd dau neu dri o eithr- 
iadau yn gysylltiediz â'r hysbysiad, y rhai a deil- 
yngant sylw y darllenydd: yn I. Nad oedd un 
Pabydd gael budd yr hysbysiad. 2. Na neb 
na fyddo yn wyddfodol yn yr eglwys blwyfol 
dros holl amser y gwasanaeth. 3. Na neb na 
chadwant gynulliadau eu heglwysydd plwyfol eu 
hunain; sef y Puritaniaid.” 

Archwyd darllen yr hysbysiad hwn yn holl 
eglwysydd swydd Wilts, yr hon oedd yn llawn 
Pabyddion; ac y mae Wilson yn ychwanegu, ei 
fod i'w ddarllen yn holl eglwysydd Lloegr; eithr 
tra yr oedd yr Arch-esgob Abbot yn Croydon, 
iddo mewn modd pendant wahardd cei ddaìllen, 
Yn neyrnasiad Siarls I., cafodd eì gymhell gan 
Arch-esgob Laud i adgyhoeddi yr hysbysiad, â'r 
hyn y cydsyniodd. Yr oedd gan y llys ei ddawns 


| gymanfaoedd (Adalls,) eì fisyrn-dyrfaoedd (mas- 


guerades,) ai chwareuaethau, ar brydnawnau 
Sabbathau; tra yr oedd ieuenctyd y wlad yn 
cynal eu morris-ddawnsiau, eu mai-gampau, eu 
cwrw-ecglwysa chlerc, a phob rhyw loddest o'r 
fath. Dir-wasgiad yr hysbysiad hwn a achosodd 
ddifrod mawr yn mhlith y Puritaniaid, herwydd 
fod yn rhaid ei ddarllen yn yr eglwysydd, Wrth 
ymostwng i'w uwch-raddiaid, rhoidodd llawer 
gweinidog (lawd glwyftosti'w gydwybod. Rhai, 
newydd ei gyhoeddi, a ddarllenent y pedwarydd 
gorchymyn i'r bobl yn uniongyrchol :—'“ Cofia y 
dydd Sabbath i'w santeiddio ef;” gan ychwan- 
egu, !“Dyma gyfraith Duw; gorchymyn dvn 
yw y llall.” Rhai a osodent eu curadiaid i'w 
ddarllen, tra yr oedd rhifedi mawr yn hollol wrth- 
od gwneyd hyny; ac o ganlyniad cafodd llawer 
o weinidogion eu llwyr atal am wrthod ei ddar- 
llen. 

LLYFR Y CANONAU, gosodiadau a ddarpar- 
wyd ar gyfer yr Alban, (rwy orchymyn Siarls Í., 
ac a fwriadwyd er hollol ddymchweliad cyfan- 
soddiad yr eglwys henuriadyddol,. Hysbysent 
fod awdurdod y brenin yn mhob achosion ysbryd - 
ol yn hollol ac annherfynol; a chyhoeddent 
ddedryd esgymundod yn erbyn pawb a ddywed- 
ent fod llywodraeth eglwysig trwy essobion ac 


MAB 


550 


MAB 


ET rr 


atch-esgobion yn anysgrythyrol ac anghyfreith- 
lon. 

LLYG, neu LLEYG, y gwrthwyneb i Llên. 
Edr. Lleyg. 

LLYGAD, (llug,) yn briodol a ddynoda y 
peiriant cywrain hwnw â'r hwn y canfyddwn 
wrthrychau; yn gyffelybiaethol, y deall, Aet. 
xxvi. 18; ffafr, neu ewyllys da, herwydd mai yn 
y llygaid yn aml y canfyddir ef gyntaf, Ps. 
xxxiv. 15; unrhyw beth dymunol ac anwyl, 
Math. v. 29; Gal.iv. 15; hollwybodaeth a rhag- 
luniaeth gyffredinol yr Arglwydd, 2 Cron. xvi. 9. 

LLYGREDIGA ETH, (llygredig) halogrwydd, 
difwyniant. Y mae llygredigaeth i'w ystyried, 
yn 1. Yn naturiol neu gorfforol; ac felly y mae 
yn arwyddo ymddatodiad, dadgymaliad, neu ddi- 
fwyniant rhanau cyfansawdd y corff yn y bedd, 
Ps. xvi. 16; 1 Cor. xv. 42... 2. Seremoniol, Lef. 
xxii. 23. 3. Yn foesol; sef am bechod, neu 
halogrwydd natur a buchedd, Gal. vi. 8; 2 Pedr 
i. 4; ii. 12, 19. Gelwir mynydd yr Olewydd yn 
““fynydd llygredigaeth,” ar gyfrif y ffìeidd-dra a 
gyflawnid arno yn amser Solomon, 2 Bren. xxiii. 
13. 

LLYTHYR, cenadwri ysgrifenedig ar unrhyw 
achos, oddiwrth un person meu blaid, at un 
arall. 

Y mae amryw fath o lythyrau; megys llythyr 
anfon—llythyr anerch —llythyr cymun—llythyr 
ysgar—llythyr canmoliaeth, 2 Cor. iii. 1. 

Yn mhlith yr ymneillduwyr, “Llythyr canmol- 
iaeth ' sydd anerchiad oddiwrth un eglwys af 
eglwys arall, yn achos symudiad aelod o'r naill 
i'r llall. Nid yw amgen sicrhad fod y dygydd 
yn aelod rheolaidd o'r eglwys y mae yn dyfod o 
honi; ac fel y cyfryw ei fod o gymeriad diargy- 
oedd, ac yn cael eì gyflwyno ganddi i sylw a 
gofal ei chwaer-eglwys. Arwyddir ef yn gyffred- 
in gan y gweinidog, ac un neu ychwaneg o'r di- 
coniaid. 

LLYTHYRAU CANONAIDD, oeddynt dyst- 
lythyrau o iawnffyddiaeth yn y brif eglwys; y 
rhaia anfonid gan esgobion a gweinidogion y 
naill at y llall. Eu dyben oedd gwahaniaethu 
Cristionogion iawnffyddiog oddiwrth hereticiaid. 

LLYWODRAETH, (Myw,) trefn veolaidd, 
fydol, wladol, deuluaidd, neu eglwysig. : 

Y mae llywodraeth bob amser yn rhagdybio 
llywydd, deiliaid, rheol, dyben, moddion, ac 
offerynau. Y llywydd yw yr hwn sydd yn llyw- 
odraethu; y deiliaid yw y rhai sydd yn cael eu 


llywodraethu; y rheol yw y gyfraith wrth, neu 
yn ol yr hon yr ydys yn llywodraethu; y dyben 
yw yr amcan y cyrchir ato, wrth lywodraethu ; 
y moddion yw y cyfryngau trwy ba rai yr ydys 
yn cyrchu at y dyben; a'r offerynau yw y gweith- 
redwyr sydd yn eu defnyddio. Heb y pethau 
hyn nis gall llywodraeth hanfodi; ac nid yw 
llywodraeth, amgen cydgordiad, a chydweithred- 
iad y pethau hyn. Herwydd hyn y mae llyw- 
odraeth yn cynwys awdurdod a gallu; ac hefyd 
yn arddelwi doethineb, gofal, ffyddlondeb, cyf- 
iawnder, uniondeb, a dyfal-barhad. Heb awdur- 
dod mid oes hawl; ac heb allu nid oes modd; 
ac heb y rhinweddau eraill, er hawl a modd, 
nid oes obaith cyrhaeddyd yr amcan mewn 
golwg; eithr bydd perygl i ddyryswch a phob 
annrhefn gymeryd lle. 

Ffynhonell wreiddiol pob llywodraeth yw 
Duw; a'i lywodraeth ef yw y brif lywodraeth, 
irhwn y mae y lleill oll yn ddarostyngedig. 
Herwydd hyn gelwir ef yn Oruchaf, brenin y 
Brenhinoedd, ac Arglwydd yr Arglwyddi. 

Y mae llywodraeth Duw yn rhagluniaethol, 
moesol, grasol, ac eglwysig. Llywodraeth rag- 
luniaethol, yw eì waith yn cynal ac yn rheoli y 
bydoedd, a'r holl greaduriaid yn ol deddfau sef« 
ydledig anian. Daw hyn tan sylw eto dan y 
gaìr Rhagluniaeth. Llywodraeth foesol yw ei waith 
yn rheoli bodau rhesymol, trwy resymau ac anog- 
aethau, yn ol tragywyddol reol uniondeb, sef y 
ddeddf foesol, mewn cysylltiad a'r efengyl. 
Llywodraeth rasol, yw llywodraeth Duw, trwy 
ei air a'i ysbryd, ar feddyliau ac ymddygiadau 
dynion, er eu gwneuthur yn ddeiliaid moesol, 
ufydd, a dedwydd. Llywodraeth eglwysig yw 
gwaith yr Arglwydd Iesu Grist yn rheoli ei 
ddeiliaid gweledig, yn ol ei air, trwy offerynol- 
iaeth henuriaid a diaconiaid. Edrych Brenin; 
Brenhiniaeth ; Cyfraith ; Deddf ; Diaconiaid ; 
Efengyl; Gras; Henuriaid. 

LLYWYDD, (4lyw,) rhaglaw, llywodraethwr, 
rheolwr. 

Un o enwau lluosog yr Arglwydd Iesu Grist 
yw llywydd, yr hwn sydd yn ei olygu yn ei 
swydd frenhinol; ac yn cynwys fod ganddo lyw- 
odraeth, Mic. v. 2. dr, Brenin. Gelwir Duw, 
yn eì berthynas â chreaduriaid rhesymol, yn 
llywydd moesol; herwydd ei fod yn eu llywodr- 
aethu trwy resymau ac anogaethau ; ac nid trwy 
drais, gorthrech, na gorfodaeth. 


M. 


MAB, Heb. j3, Ben; a ddynoda yn 1. Blent- 
yn gwryw, genedigol, neu fabwysiadol, cyfreith- 
lon, neu anghyfreithlon, Gen, xxi. 2, 7, 10; 
Ex.ii. 10. 2, Unrhyw berthynas olafaidd, agos, 
2 Sam. xix. 24.3. Ysgolhaig neu ddysgybl, 1 
Sam. 1. 6; 2 Tim. 1. 2. 

MAB DUW, enw prìodol yr Arglwydd Iesu 
Grist; yr hwn ni chymhwysir yn y Beibl at neb 
arall oddigerth yn unic mewn ystyr gyfaddased- 
ig, Heb.i. 5; Dat. xxi. 7. Gelwir ef yn “Unig- 
anedig,” ac yn “* briod Fab Duw” i arwyddo ei 


fod felly mewn ystyr briodol iddo ei hun, Ioan i. 
_ 18; ìii. 16, 18; 1 Ioan iv. 9; Rhuf. viii. 3, 
O4. 


Y mae yr enw Mab Duw yn arwyddo, yn 1. 
Fod Crist yn gydradd o ran natur â'r Tad, Ioan 
x.30; Heb.i. 8—12. 2. Ei fod yn agos ato o ran 
perthynas yn gystal ag o ran serch ac anwyldeb. 
Y mae efe “yn y Tad a'r Tad ynddo yntau,” 
Ioan xiv. 11, 17, 21. 3. Ei fod yn debyg iddo, 
'“ Gwir lun ei berson a dysgleirdeb eì ogoniant,” 
ydyw; a'r “neb a'i gwelodd ef a welodd y Tad,” 


MAB 


951 


MAB 


Heb. i. 3; Ioan xiv. 9. 4. Ei fod yn berson 
gwahanol oddiwrtho, “ Myfi,” eb efe, “a'r Tad,” 
nid yr un ydym, ond “un ydym,” h.y., un o 
yan natur a hanfod, er nad o ran personoliaeth, 
loan x. 30. Ni ellir dywedyd i'r Tad gael ei 
ddewis a'i anfon—iddo ddyfod yn ddyn, dyoddef, 
a marw—iddo gael ei gladdu, adgyfodi, esgyn i'r 
nef, ac eistedd ar ddeheulaw'r Mawredd yn y 
goruwch-leoedd. I'r Mab yn unig y gellir priod- 
oli y cyfryw bethau; ac y maent yn eglur- 
MAN GOS, ei fod yn berson gwahanol oddiwrth y 
ad. 

' Y mae yn anwadadwy eglur fod yr Arglwydd 
Iesu Grist yn yr Ysgrythyrau Santaidd, yn cael 
ei alw yn Fab Duw, yn 1. Ar gyfrif cenhedliad 
gwyrthiol ei ddynoliaeth yn mru gwyryf, Luc i. 
35. 2. Herwydd ei ddwyfol osodiad yn Gyfryng- 
wr rhwng Duw a dynion, x. 341—37. 9. Her- 
wydd ei adgyfodiad ar foreu'r trydydd dydd, 
oddiwrth y meirw, Act. xiii. 33; Rhuf. i. 4. 

Heblaw hyny, myn rhai ei fod hefyd yn cael 
ei alw yn Fab Duw, herwydd yr hyn a ewyllys- 
iant hwy ei alw yn “ dragywyddol genhedliad ;"” 
ac wrth yr hyn y golygent ryw ““weithred fewnol 
ac arosol yn yr hanfod ddwyfol,” yr hon meddant 
hwy sydd yn gwahaniaethu y personau yn y 
Duwdod.” Addefant pa fodd bynag, fod han- 
fodiad y ffaith yn gorphwys ar dystiolaeth eglur 
gair Duw ; yr hon os yw yn bod y dylid ei chredu 
heb ymresymu yn nghylch eidullweddiad.”  Dy- 
wedant hefyd fod y weithred yn hollol anamgyff- 
redadwy, ac mai cabledd fyddai meddwl ei ham- 
gyffred: ond bod y rhai a'i gwadant, yn 
rhwym o wadu naill ai Undeb y Duwdod, 
neu wahaniaeth y personau; h. y., o fod yn 
Sosiniaid, Ariaid, Sabeliaid, neu Dri-dduwiaid.” 
Canlyniadau arswydus, mae yn wir; ond pa un 
a ydynt yn anwahanol gysylltiedig â gwadiad 
tyb annirnadwy y “tragywyddol genhedliad,” 
sydd amheus. _ Yr unig Ysgrythyrau a gynhygir 
gan goleddwyr y cyfryw dyb er profi y pwnc, 
ydynt y rhai canlynol, Ps. ii. 7; Diar. viii. 24, 
25. Ond yn marn ei gwrthwynebwyr, y mae y 
cyfryw adnodau? yn ymddangos yn hollol annig- 
onol i wasanaethu y cyfryw ddyben. 

Yn mherthynas i Ps. ii. 7, gellir sylwi, yn 1. 
Mai brenhiniaeth Cristac nid ei ddwyfol berson- 
oliaeth yw y pwnc y traethir am dano yn yr ail 
Psalm. 2. Mai proffwydoliaeth am “fyn- 
egiad y ddeddf” (y bwriad—a'r arfaeth,) gyda 
golwg ar osodiad yr Arglwydd Iesu Grist yn 
frenin yn Seion, yw y seithfed adnod; yr hon a 
gyflawnwyd pan y cafodd ei adgyfodi oddiwrth 
y meirw; megys y dywedir, “ Ddarfod i Dduw 
gyflawni yr addewid a wnaethpwyd i'r tadau, 
gan iddo adgyfodi yr Iesu; megys y dywedwyd 
yn yr ail Psalm, “Fy Mab i ydwyt tì, myfì 
heddyw a'th genhedlais di,” Act. xiii. 82, 33. 
Cenhedliad Crist, yn ol barn ysgrifenydd ysbryd- 
oledig Actau yr Apostolion, oedd ei adgyfodiad ; 
a'r amser y cafodd ei genhedlu, yn ol ei farn ef, 
oedd y trydydd dydd wedi ei farwolaeth. Dyma 
yr “heddyw” y cyfeirir ato yn yr adnod dan 
sylw. Dyma'r pryd ““y mynegwyd y ddeddf, 
(h. y., yramlygwyd y bwriad—yr arfaeth, mewn 


modd gweithredol, gan Dduw,) gyda golwg ar | 


osodiad Crist yn Frenin yn Sion. Dyma yr 
amser “'yr eglurwyd ef yn Fab Duw, (yn wir 


Fessia,) mewn gallu, yn ol Ysbryd Santeidd- 
iad, trwy yr adgyfodiad oddiwrth y meirw,” 
Rhuf.i.4. J7/yn oedd y mynegiad mewn golwg 
yn yr adnod tan sylw; a ^yn oedd cyflawniad 
trwyadl yr addewid gynhwysedig ynddi. Nid 
addas fyddai galw “'y cenhedliad personol tra- 
gywyddol,” (a gadael ei fod yn hanfodi,) yn 
'“ddeddf,” bwriad, neu osodiad; oblegyd, yn ol 
barn ei goleddwyr, ““gweithred hanfodol angen- 
rheidiol yn yr hanfod ddwyfol” ydyw hwnw. 
Ond y mae yn eithaf addas galw adgyfodiad y 
Cyfryngwr oddiwrth y meirw felly; oblegyd 
bwriad ac addewid gyflawnedig ydoedd hwnw. 
Heblaw hyny, nid yw yn ymddangos fod un 
prawf fol “heddyw” yn golygu tragywyddol- 
deb: neu mai nid rhyw amser penodol a olygir 
wrtho. Wrth goffau yr adnod dan sylw y mae 
yr Apostol yn gofyn, gan ddywedyd, “Wrth 
bwy o'r angylion y dywedodd efe un amser, 
Tydi yw fy Mab, myfi heddyw a'th genhedlais di,” 
Heb, i. 5. Y mae yn eglur gan hyny ei fod ef 
yn golygu rhyw amser neillduol, pan y dywedodd 
y Tad wrth Grist, “Tydi yw fy Mab, myfi 
heddyw a'th genhedlais di.” A pha amser tebyc- 
ach i fod mewn golwg ganddo, na dydd ei adgy- 
fodiad oddiwrth y meirw oblegyd, fel y dangos- 
wyd, dyma'r pryd y cyflawnwyd y geiriau, ac y 
dywedodd y Tad wrth Grist, nid. mewn gair yn 
unig, ond hefyl mewn gweithred a gwirionedd, 
““'Tydi yw fy Mab, myfi heddyw a'th genhedlais 
di?” Dydd ei gyflawn berffeithiad, fel proffwyd, 
offeiriad, a Brenin yr Eglwys, ydoedd hwnw. 
Herwydd paham, a'i olwg arno, dywed yr un 
Apostol drachefn, “ Crist nis gogoneddodd ei 
huni fod yn archoffeiriad, ond yr. hwn a ddy- 
wedodd wrtho, ““Tydi yw fy Mab, myfi heddyw 
a'th genhedlais di,” Heb. v. 5.. Nid yw yn ym- 
ddangos gan hyny fod Ps. ii. 7, yn cynwys un 
sylfaen i athrawiaeth y tragywyddol genhedliad. 

Gyda golwg ar Diar. viii. 14, 25, gellir sylwi, 
yn 1. Nad oes un prawf sicr nad. gwir grefydd 
yn cael eì dynsodi, (personify,) a olygir, yn y 
benod hono, tan yr enwau cyffelybiaethol o 
“ddoethineb a deall.” Dyma farn amrywiol o 
dduwinyddion dysgedig a deallus. 2. A gadael 
mai yr Arglwydd Iesu Grist a olygir, nid oes un 
sicrwydd nad ei neillduad arfaethol i'w swyddau 
cyfryngol a olygir wrth y cenhedliad y cyfeirir 
ato, ad. 24. 25. Yn wir, y mae y tebygolrwydd 
yn ymddangos yn gryf o'r tu hwnw; oblegyd y 
mae y llefarwr yn dywedyd, (ad. 23,) “ Er tra- 
gywyddoldeb y'm Aeneiniwyd, ev y dechreuad, 
cyn bod y ddaear;” ac yna yn ychwanegu, 
““ Pryd nad oedd dyfnder y'm cenhedlwyd, cyn bod 
y ffynhonau yn llawn o ddyfroedd,” &c. A 
chymeryd y gair olaf yn ei ystyr gyntefìz a 
phriodol, rhaid cyfaddef fod son am eneinio o 
flaen cenhedlu, yn ymddangos yn chwithig, gwrth- 
un, a hollol afresymol; ond os deallir ef mewn 
ystyr gyffelybiaethol, am neillduo â swydd, (yr 
hyn fel cenhedlu sy'n rhoddi bodolaeth swydd. 
ol, y mae cyflead y geiriau yn ymddangos yn 
addas; gan fod eneinio a chenhedlu, felly yn gyf- 
ystyr, ac o ganlyniad fod y naill yn egluro y 
llall. Dywedir (Math. i. 12,) i Ieconia genhedlu 
Salathiel, er nad ei fab ef ydoedd; a hyny her- 
mai ei olynwr swyddol ydoedd fel brenin. Goe]wi, 


brenhinoedd y ddaear, herwydd eu swydd, yn 


. MAB 


feibion Duw, a diameu yw mai cu neillduad 
swyddol oedd eu cenhedliad, fel y cyfryw. Yn yr 
ystyr hyn yn ddiddadl y cymhwysir y gair 


cenhedlu gan yr Apostol, at Grist, Heb. v. 5, ac 


onid yw yn llawer mwy rhesymol ei ddeall yn 
yr un ystyr yn y geiriau dan sylw ; yn enwedig- 
ol, gan fod y gair eneinio yn ei ragflaenu, ac felly 
yn ymddangos yn penderfynu eì ystyr?—Pid. 
Dr. Hammond. on the 2nd Psalm, Note F.. Am 


ddim a ymddengys i'r gwrthwyneb, nid yw Diar. | 


viii. 24, 25, yn cynwys un sylfaeni dyb y cenhedl- 
iad tragywyddol; a thebygol nad oes un sylfaen 
ysgrythyroli'r cyfryw olygiad, gan nad yw ei 
bleidwyr gwresocaf wedi cynyg amgen yr ysgry- 
fhyrau a nodwyd fel profion o hono. 

Os gofynir pa fodd y mae yn ddichonadwy fod 
Crist yn Berson dwyfol, gwahanol oddiwrth y 
Tad, yn annibynol ar yr ystyriaeth o'i fod wedi 
ei genhedlu ganddo fel y cyfryw? Atebir nad 


ydym yn gwybod; mwy na pha fodd y mae fri | 


yn un, ac un yn dri. Ei fod, sydd amlwg ; gan 


fod hyny wedi eì ddatguddio, pa fodd y mae 


sydd ddirgelwch ; gan nad yw Duw wedi amlygu | 


| ydd ganddo arddel eì berthynas â hil Adda, 


hyny mni. Y ffaith yn unig yw gwrthrych ffydd. 
Credwn hon, a gadawn y dirgeledigaethau i'r 
Arglwydd, i'r hwn yn unig y perthynant, Deut. 
XXIX. 20: 

I wrthwynebwyr tyb y cenhedliad dwyfol, 
“gy rhaia gredant yr un modd a'i choleddwyr 
fod y Duwdod o angenrheidrwydd hollol an- 
nibynol av Iechydwriaeth dyn, yn hanfodi yn dri 
pherson gwahanol) nid.yw ymresymu yn erbyn 
salw Crist yn Fab Duw, ar gyfrif cenhedliad 
cwyrihiol eì natur ddynol yn mru gwyryf—ar 
cyfrif ei ddwyfol osodiad i fod yn Gyfryngwr 
—ac hefyd ar gyfrif eì adgyfodiad oddiwrth y 
meirw, yn ymddangos ddim gwell nag ymres- 
ymu yn crbyn tystiolaeth bendant ac eglur 
cair Duw, yr hwn sydd yn ei alw felly ar y 
evfnifon hyny. Yn eu tyb hwy, i'w swydd y 
mae yr enw yn perthynu, er ei fod fel eì swydd 


bersonoliaeth; ac nad allasai ei lenwi mwy 
nae y ealiasai gyflawni eì swydd, heb fod yn 
Berson dwyfol gwahanol oddiwrth y Tad. Y 
ddadl rhyngddynt hwy a choleddwyr y dyb 
ydyw, nid pa un a yw Crist yn Berson dwyfol 
swahaniaethaol oddiwrth y Tad ar. Ysbryd, ond 
pd fodd y mae jelly “8 i 2 alu 
neu o aneenrheidrwydd hanfodol. Trueni fod 
traserch at dyb annirnadwy, wedi peri i'w chol- 
eddwyr brwdfrydol ddywedyd dim ag oedd yn 
tueddu i restru eu brodyr trindodaidd yn mhlith 
Sosiniaid, Ariaid, Sabeliaid, neu Dri-dduwiaid. 
'Pa bryd y dysg dysgyblion yr addfwyn Oen 
oddef eu gilydd mewn cariad ? 

MAB Y DYN, un o enwau lluosog yr Ar- 
oÌwydd Iesu Grist; yr hwn a gymhwysir ato 
uwchlaw 80 o weithiau yn yr efengylwyr yn unig. 


Unwaith yn unig y gelwir Crist yn Fab y dyn | 


yn yr Hen Destament, sef yn Dan, vii. 13. An- 
aml iawn y cafodd ei gymhwyso at Grist, fra y bu 
ar y ddaear gan neb oddieithr ganddo ef eì hun, 
Pan vy byddai y Tad yn ei gyfarch neu yn son am 
dano, cì Fah—ei Gyfaill—ei Etholedìg—ei Fugail 
—eì Was, & 

byddai ei ddysgyblion yn ci gyfarch, neu yn son 
AM ' Y v s 

am dano wyth eraill y inac yn deilwng 0 sylw 


sef pa un aitrwy genhedliad | 


neillduol, mai Arglwydd—yr Arglwydd—Crist 
Iesu yr Arglwydd— Mab Duw—Mab y Duw 
byw—Mab y Goruchaf—Mab Dafydd—Iesu 
Grist—Athraw, neu ryw enw anrhydeddus cy- 
ffelyb, y galwent ef. Yn wir, nid oes genym 
un hanes i neb o honynt gymhwyso yr enw 
Mab y dyn ato, ond yn unig Stephen ac Ioan; 
a'r rhai hyny, mewn amgylchiadau, ac o her- 
wydd rhesymau neillduol, Edr. Act. vii. 56; 
Dat.i. 13. Tebyg mai eu dyben wrth wneuthur 
felly oedd cadarnhau eu brodyr yn ngwirionedd 
ei adgyfodiad oddiwrth y meirw. Yr oedd eu 
bod hwy yn ei weled a'i adnabod fel dyn, wedi 
iddo adgyfodiac esgyn, yn gysur, nid yn unig 
iddynt eu hunain yn yr amgylchiadau adfydus 
yr oeddynt ynddynt, ond hefyd yn gadarnhad i 
eraill yn ngwirionedd ffeithiau eì adgyfediad a'i 


| ogoneddiad, Hyn tebygol oedd eu dyben yn cym- 


hwyso yr enw ato. Ond pan y byddai ein Prynwr 
yn siarad am dano ei hun, Mab y dyn oedd yr 
enw yr hoffai efe ei arferyd. Tra yr oedd hyn yn 
dynodi ei briodol ddyndod, yr oedd hefyd yn 
dangos ei ostyngeiddrwydd; ac nad oedd gywil- 


Heb.ii. 11. Heblaw hyny, yr oedd yr enw Mab 
y dyn, yn gweddu ei sefyllfa isel ar y ddaear, yn 
well na'i enwau eraill; a dichon mai hyny oedd 
un achos ei fod. ef yn ei arferyd y pryd hwnw, 
wrth son.am dano ei hun, yn hytrach na rhyw 
enw arall mwy ardderchog. 

MABOLAETH, (mabol,) cyflwr neu sefyllfa 
fabaidd. 

MABOLAETH CRIST, cyflwr a sefyllfa Crist 
fel Mab Duw. Edr. Mab Duw. 

MABWYSIAD, gair cyfansawdd o maP, plent- 
yn, a gwys, galwad, neu wahoddiad; yn dynodi 
gwysio, neu alw un i gyflwr a sefyllfa mab, nad 
oedd felly wrth natur. Y mae y gair Groeg 
vìo0ecia, yn gyfansawdd ($] vìoc, mab, a Oecic, 


| gosodiad; ac yn arwyddo gosod un yn nghyflwr 


) | ydd | a sefyllfa mab, nad oedd felly wrth natur. 
newn modd eglur, yn yhag-dybied ei ddwyfol- | 


Y mae y ddefod o fabwysiadu yn adnabyddus 
i'r rhan amlaf o genhedloedd daear; ac wedi ei 
bwriadu er cyflawni diffyg dynion cyfoethog 


| diblant o etifeddion i berchenogi eu meddianu ar 


| yd, Ex. ii. 10; Est, ii. 7. 


eu hol. Y mae yn sicr ei bod mewn ymarferiad 
yn mysg yr Aifftiaid mor fore ag amser Moses, 
gani ferch Pharao ei ddewis ef i fod yn blentyn 
iddi ei hun ; ac er nad oedd gan yr Hebreaid un 
cyfarwyddyd dwyfol gyda golwg ar fabwysiad, 
fel pethau eraill, eto y mae yn eglur oddiwrth 
esiampl Mordecai ac Esther, eu bod yn ei arfer- 
Yr oedd hefyd mewn 
ymarferiad yn mhlith y Groegiaid a'r Rhufein- 
iaid yn yr oes Apostolaidd. Paul yw yr unig 
ysgrifenydd ysbrydoledig ag sydd yn arfer y 
gair mabwysiad; a hyny yn unig yn ei lythyr- 


au at y Rhufeiniaid, y Galatiaid, a'r Ephesiaid, 


&ze., y galwai efe ef bob amser. Pan y | 


Y mae hyn yn dangos fod y ddefod yn adnabydd- 
us iddynt hwy ;yn ei amser ef—bod rhyw beth 
mewn crefydd yn gyferbyniol, neu gyffelyb iddi 
—ac y buasai eu cynefindra hwy â'r naill yn 
gynorthwy iddynt amgyffred yn well yn nghylch 
natur y llall. Hyn tebygol oedd yr achlysur 
iddo i'w arfer, 

Yr hyn sydd yn gyferbyniol ì fabwysiad, mewn 
crefydd, yw y berthynas fabaidd sydd yn cymer- 
yd lle rhwng dynion a Duw, naill ai yn allanol, 


8 | MAB 


írwy broffes, neu yn dufewnol, trwy ffydd yn 
Nghrist Iesu. Y flaenaf oedd yn ngolwg yr 
Apostol, pan y dywedai am. yr Iuddewon fel 
cenedl —“*“ Eiddo y rhai yw y mabwysiad,” Rhuf. 
ix. 4. Ond yr olaf a olygai pan y dywedai am 
dano eihun a'i gyd-Gristionogion yn Ephesus,-— 
“ Wedi iddo ein rhagluniaethu ni i fabwysiad 
trwy Iesu Gristiddo ei hun, yn ol boddlonrwydd 
ei ewyllys ef,” Eph.i.5. Y mae y flaenaf yn 
rhoddi hawl yn yr enw plant Duw, ac yn holl 
ragoríreintiau allanol crefydd ; (edr. Deut. xiv. 
1; Rhuf.ii.3; ix.4,5. Ond yr oldf, yn Nuw 
fel Tad ysbrydol:yn Nghrist, yn nghyd â'r holl 
ragorfreintiau cysylltiedig â hyny, Ioan i. 12, 
50 Gal 1 20 5 1v49 Y Ioandaii>l, 2. Gelwir 
hon yn fabwysiad, yu I. Am ma dyciihriaid ac 
estroniaid 4 Dduw yw ei deiliaid wrth natur, Eph. 
ii. 19; Col.i. 21. Nid oes neb yn mabwysiadu 
eu plant genedigol eu hunain. Nid oes angen 
gwneuthur y rhai sydd yn blant, yn blant; gan 
nad oes eisiau cyfansoddi perthynas lle mae eis- 
oes yn hanfodi. Gwir fod pawb yn blant natur- 
ioli Dduw trwy greadigaeth; ond nid oes neb 
o ddynolryw yn blant iddo, mewn ystyr ysbrydol, 
wrth natur. Í'r dyben i'w gwneuthur felly rhaid 
yw eu mabwysiadu; oblegyd dyeithriaid ydynt. 
. 2. Herwydd mai perthynus wirfoddol, o'r ddau tu, 
“ ydyw. Nid yw y berthynas fabwysiadol, fel yr 
un naturiol, yn annibynol ar ewyllys ei ddeiliaid. 
Y mae y plentyn gem? yn blentyn, dewis a wnelo 
y rhieni iddo fod neu beidio; a'r tad naturiol yn 
dad, yn flaenorol â, ac yn annibynol ar ewyllys 
y plentyn. Ond nid yw y mab gwys yn fab, nes 
eî ddewis a'i alw felly, ac iddo gydsynio i fod; 
na'r tad yn dad ond trwy ymrwymiad gwirfoddol. 
'Trwy gyfamod, neu ewyllys, wedi ei arwyddo a'i 
selio yn wirfoddol gan y pleidiau: mewn llys 
cyhoeddus, yn ngwydd yr ynad, neu'r maer, y 
byddai y Groegiaid yn mabwysiadu; a'r Lladin- 
wyr a alwant y weithred adopture, h. y., dewis î. 
Perthynas gyfamodo] yw yr un fabwysiadol, yr 
hon sydd yn rhagdybied cydsyniad y pleidiau, 
ac yn sylfaenedig arno. “* Yn ol boddlonrwydd 
ei ewyllys,” y mae Duw yn mabwysiadu; ac yn 
ewyllysgar y mae ei bobl yn “derbyn y mab- 
wysiad,” canys “galwant arno ein Tad, ac ni 
throant ymaith oddiwrtho,” Eph. i. 5; Jer. iii, 
19. Y mae hyn yn anhebgorol angenrheidiol er 
eu cysur a'u dedwyddwch yn eu sefyllfa newydd, 
yn gystal ag er gogoniant Duw ; canys nid hardd 
na hyfryd yw anfoddlondeb mewn unrhyw sef- 
yllfa. 3. Am ei bod yn cenhedlu rhwymau, a hyny 
o'r ddwy ochr. Y mae hyn yn canlyn yn natur- 
iol oddiwrth yr ystyriaeth mai perthynas wir- 
foddol, gyfamodol, yw yr un fabwysiadol. Y 
cyfamod rhwng y pleidiau ymgyfathrachol yw 
ei sylfaen... Ynddo y mae y mabwysiadwr yn 
ymrwymo i ymddwyn tuag at y mabwysiedig fel 
ei blentyn; a'r mabwysiedig i ymddwyn tuag 
ato yntau fel ei dad, trwy ei garu, ei barchu ac 
ufyddhau iddo. Y cyfamod gras rhwng Duw a'i 
bobl, dan yr enwau anwylaidd o dad a phlant, yw 
y cyfamod mabwysiadol; ac nid yw mabwysiad 
crefyddol amgen dullweddiad (modification) y 
berthynas gyfamodol ag sydd yn cymeryd lle 
rhyngddynt â'u gilydd yn Nghrist, Gal. iii. 26; 
Eph.i. 5. Cynhwysiad y cyfamod, dan y dull- 
weddiad arbenigol hwn ydyw,—'* Mi a fyddaf yn 


Dadi chwi;” h. y., mi a ofalaf am danoch, ac a 
ymddygaf tuag atoch, yn mhob peth fel fy 
mhlant. Cyflawnaf eich holl angen; ymgeledd- 
af, gwisgaf, porthaf, dysgaf, llywodraethaf, am- 
ddiffynaf, ceryddaf, dyddanaf, ac arweiniaf chwi. 
Cewch fy nhy yn drigfan; fy ngair yn rheol; 
fy angylion yn weision; fy Ysbryd yn Sant- 
eiddydd, Arweinydd, a Dyddanydd; fy Mab yn 
Briod; a mi fy hun yn rhan ac etifeddiaeth dra- 
gywyddol: “A chwithau a fyddwch yn feibion 
ac yn ferched i mi, medd yr Arglwydd Hollallu- 
og,” h. y., bydd i chwi, nid yn unig fy newisi,i 
fod yn dad i chwi, ond hefyd fy ngharu, fy 
mharchu, fy ofni, a'm anrhydeddu fel y cyfryw, 
trwy ymostwng i'm hewyllys, ac ufyddhau i'm 
gorchymynion yn mhob peth. Av y telerau hyn 
yn unig y bydd i mi fod. yn Dad i chwi, a'ch 
cymeryd chwithau i rifedi fy mhlant mabwys- 
iadol. ““O herwydd paham deuwch allan o'u 
canol hwy, ac ymddidolwch, medd yr Arglwydd, 
ac na chyffyrddwch â dim aflan; ac mi a'ch der- 
byniaf chwi, ac a fyddaf yn Dad i chwi, a chwi- 
thau a fyddwch yn feibion ac yn ferched i mi, 
medd yr Arglwydd Hollalluog,” 2 Cor. vi. 17, 
18. 4. O herwydd y cyfnewidiad mawr y mae yn 
eì eff eithio yn nghyflwr ac amgylchiadau ei ddeiliaid. 
Y weithred gyntaf yn y mabwysiad gwladol yn 
mhlith y Groegiaid oedd rhydd-freinio y mab- 
wysiedig. Dichon mai at hyny y mae yr Ysbryd 
Glan yn cyfeirio, Ioan viii. 32, 36; Rhuf. viii. 
21, 22, 28. Nid oedd hyny amgen rhagbarotoad 
i'r gorchwyl, trwy yr hyn yr addasid y deiliaid i 
dderbyn y rhagorfraint fwriadedig. Herwydd 
hyn dywed yr Apostoli Dduw ddanfon eì Fab 
yn nghyflawnder yr amser, wedi ei wneuthur o 
wraig, ac wedi ei wneuthur tan y ddeddf, “fel y 
prynai (£Eayopacn, redimeret, redeem, rhyddhau, ) 
efe y rhai oedd tan y ddeddf, ac y derbyniem y 
mabwysiad,” Gal. iv. 4, 5. Gwedi rhyddfreinio y 
mabwysiedig cofrestrid ei enw yn mysg enwau 
gwyr llwyth y mabwysiadwr, pryd yr ymwrthod- 
ai â'i enw blaenorol, ac y cymerai arno enw ei 
dad newydd. /îd. 4rchaelogiae 4Attiae, Lib. 5. 
Cap. 15. At hyn y cyfeirir, Esa. lvi. 5; 1 Ioan 
iii. l; Dat.ii. 17. Gwel hefyd Gen. xli. 46; 2 
Sam. xii. 25; Dan. i. /. Mewn canlyniad i hyn 
ymadawai y mabwysiedig â'i gymdeithion a'i 
drigle cyntefig, a chymerid efi dy a theulu y 
mabwysiadwr, lle y treuliai eì fywyd, tan arol- 
ygiad, llywodraeth, ymgeledd, addysg, a dysg- 
yblaeth ei dad newydd; ar fwrdd yr hwn yr ym- 
borthai, ac yn ngwisgoedd yr hwn yr harddid ac y 
cludid ef o hyny allan. Edr. Eph.ii. 19, Heb- 
law hyny yr oedd mabwysiedig yn cael hawl yn 
meddianau ac etifeddiaeth y mabwysiadwr, yr 
hyn a barodd i Paul ddywedyd am dano ei hun a'i 
gyd-Gristionogion, “Os plant etifeddion hefyd, 
sef etifeddion i Dduw, a chyd-etifeddion â Christ: 
os ydym yn cyd-ddyoddef gydag ef, fel y'n 
cyd-ogonedder hefyd,” Rhuf. viii. 17. Yr oedd 
mabwysiad gan hyny yn effeithio cyfnewidiad 
mawr yn sefyllfa ac amgylchiadau y mabwysied- 
ig; ac felly y mae y berthynas gyferbyniol rhwng 
ei bobl a Duw, yn gwneuthur arnynt hwythau, 
yr hyn, mhlith pethau eraill a barodd i'r apostol 
ei chyfenwi yn fabwysiad. 

Y mae yr anfarwol Howe yn sylwi fod mab- 
wysiad yn mhlith y Rhufeiniaid, yn ddirgelaidd 


MAC 


oo4 


MADD 


neu gyboeddus. Cychwyniad mabwysiad y mae 
efe na y uan oi berffeithiad yr olaf. 
Vid. How's Works, Vol. I., p.p. 680, 681. _Di- 
chon fod Paul yn cyfeirio at hyny wrth alw 
adgyfodiad y coríf yn fabwysiad, a dydd yr 
adgyfodiad yn “ddatguddiad meibion Duw, 
Rhuf. viii. 19—21. Dyma'r pryd y cânt eu 
harddel yn gyhoeddus gan Dduw fel y cyfryw, 
ac y cânt gyflawn feddiant o'r etifeddiaeth a 
barotowyd iddynt er seiliad y byd, Math. 
xxv.34. Gwelhefyd 1 Ioaniii.l, 2. 

Gyda golwg ar nodau deiliaid mabwysiad ys- 
brydol, gellir enwi adenedigaeth, a ffydd yn yr 
Arglwydd Iesu Grist, Ioan i. 12, 13; Gal. iii, 
26. Preswyliad yr Ysbryd Glan ynddynt fel 
ysbryd mabwysiad, yn llefain, Abba, Dad, 
Rhuf. viii. 15; Gal.iv. 6; dwyfol arweinyddiad, 
Rhuf. viii. 14; ceryddon dwyfol pan yn cam- 
ymddwyn, Heb. xii. 5—11; ymwrthodiad gwir- 
foddol, hollol, a phenderfynol â'r hen gymdeith- 
ion ac arferion, Ps. xlv. 10; 2 Cor. vi. 17, 18; 
cariad at Dduw, ei dy, ei waith, a'i bobl, 1 Ioan 
iv. 16; hyfdra i agoshau at Dduw fel ein Tad 
yn Nghrist, Eph.ii. 18; Heb, iv. 165. anghy- 
meradwyaeth y byd annuwiol, 1 Ioan iii. 1; yn 
nghyd a hyder, awydd, ac ymestyniad sefydlog 
am berffeithrwydd hollol, Rhuf. viii. 29; 1 
Ioan iii. 2, 9. 

MACARIAID, canlynwyr Macarius, mynach 
Aifftaidd, yn y bedwaredd ganrif, yr hwn oedd 
o foesau gerwin, er ei fod wedi ei lychwinoi 
raddau â golygiadau coelgrefyddol Origen. 
Treuliodd yn nghylch tri ugain mlynedd mewn 
diffeithwch; a bu farw mewn oedran mawr, o 
gylch y flwyddyn o oed Crist, 390. Ei homiliau 
a gynwysant holl sylwedd y dduwinyddiaeth 
fynachaidd, ac ydynt yn deilwng o barch ar gyf- 
rif yr archwaeth grefyddol sydd ynddynt. 

Y mae yr enw hefyd yn cael ei gymhwyso at 
ganlynwyr Macarius arall, brodor o'r Iwerddon, 
yn y nawfed ganrif, yr hwn a daenodd yn Ffrainc 
y dyb wrthun nad oes gan holl ddyncolryw yn 
unig ond un enaid. Cafodd ei wrthwynebu gan 
yr enwog Bartram, neu Bertram, mynach o 
Corby, yr hwn a_ ysgrifenodd yn erbyn (raws- 
sylweddiad. 

MACCABIAID, canlynwyr Judas Macca- 
beus, diffynwr y grefydd Iuddewig, ac anym- 
ddibyniaeth ei wlad yn erbyn brenhinoedd 
Assyria; hanes gorchestion yr hwn a geir yn 
nau lyfr y Maccabiaid, yn yr Apocrypha. Y 
gair sydd gyfansawdd o lythyrenau dechreuol y 
geiriau njn* «D?sn 7122 22, Mi camo- ca Bae- 
lim Jehovah.; hyny yw, “ Pwy sydd debyg i ti, 
O Arglwydd, yn mhlith y duwiau?” Ex. xv. 
11 ; a'r hwn oedd ysgrifenedig ar faner Judas, 
herwydd paham y gelwid ef, a phawb ag oedd 
yn ymladd dani, yn Faccabiaid. Ystyrir Llyfr 
cyntaf y Maccabiaid fel dernyn gwerthfawr, 
credadwy o hanesyddiaeth Iuddewig; ond dylid 
bod yn ochelgar wrth ddarllen yr ail, gan ei fod 
yn cynwys amryw bethau amheus. Awdwr y 
blaenaf oedd Ioan Hyrcanus, tywysog ac arch- 
offeiriad yr Iuddewon dros yn agos i ddeng mly- 
nedd ar hugain; ond nid oes sicrwydd yn 
nghylch awdwr yr ail. Y trydydd a'r pedwerydd 
Llyfr, y rhai ydynt gysylltiedig â rhai llawysgrif- 
au o'r LXX., nid ydynt o unrhyw awdurdod, 


MACEDONIAID, canlynwyr Macedonius, 
esgob Caercystenyn, yn y bedwaredd ganrif. 
Ystyriai ef yr Ysbryd Glan megys “gallu dwy- 
fol” gwasgaredig trwy y bydysawd; yr hon 
hefyd yw tyb y Sosiniaid. Cafodd yn gyntaf ei 
ddiswyddo a'i ddeol am ei farn yn nghylch Crist. 
Wedi hyny taenodd y dyb rag-grybwylledig, 
ac enillodd lawer o ganlynwyr, hyd gymanfa 
Caercystenyn, yn 381, yn yr hon yr oedd 150 
o esgobion, i gyhoeddi ei athrawiaeth yn gyf- 
eiliornus. 

MACMILIANIAID, canlynwyr Macmilan, 
un o bregethwyr Cameroniaid yv Alban. Edr. 
COameroniaid. 

MACHIAVELIAETH, athrawiaeth Machi- 
avel, cynwysedig yn ei draethawd a gyfenwir 
“ Y Tywysog;” a'r hon a gynwys gwneuthur 
unrhyw beth er cwmpasu dyben neillduol; a 
hyny mewn modd annibynol ar yr ystyriaeth o 
les a heddwch deiliaid egwyddorion uniondeb 
ac anrbydedd, neu orchymynion crefydd. Caf- 
odd y gwaith hwn ei gyfieithu i amrywiol ieith- 
oedd, a'i ateb gan wahanol awdwyr, er nad ydys 
yn cytuno yn nghylch dyben yr awdwr yn ei 
gyfansoddi; rhai yn barnu mai amddiffyn, ac 
eraill mai gwaradwyddo ac enllibo gormes-lyw- 
odraeth, oedd yr amcan mewn golwg ganddo. 

MAD, fel enw gwan a ddynoda yr un peth a 
da; megys “ Arglwydd mad,” hyny yw, Ar- 
glwydd da. Madle, hyny yw, lle da. Fel enw 
cadarn y mae yn arwyddo cymwynas, caredig- 
rwydd, neu haelioni; megys, “A wnel mâd, 
mâd a ddyly,” hyny yw, yr hwn a wnel gy- 
mwynas, y mae cymwynas yn ddyledus iddo, 
Diareb. Oddiwrth y gair hwn y mae madien, 
urddas, a madog, daionus, yn deilliaw. 

MADDEUANT, (maddeu,) rhyddhad oddi- 
wrth rwymedigaeth, euogrwydd, neu gosb, Num, 
xxx,ô,8,12; 2Sam. xii. 13; 2 Cron. vii. 14 ; 
hefyd, adferiad i heddwch a ffafr, Eph. iv. 32. 

Y mae maddeuant yn rhagdybied trosedd, a 
tlirosedd droseddwr ; ond nid yw yn dadwneyd 
yr hyn a wnaethpwyd—yn cyfnewid ansawdd 
ddrygionus y weithred—nac yn cymeryd ymaith 
ddrwg-haeddiant y gweithredydd. Nis gellir 
dadwneuthur yr hyn a wnaethpwyd, mwy nag y 
gellir galw yn ol yr hyn sydd wedi myned heibio, 
neu atal yr hyn sydd wedi cymeryd Île rhag bod. 
Y mae pechod ynddo ei hun yn ddrwg, ac o her- 
wydd hyny y mae yr un mor hawdd ei ddad- 
wneyd ag yw cyfnewid ei ansawdd ddrygionus. 
Nid yw yn llai drwg wedi ei faddeu nag oedd 
cyn ei faddeu, neu pan y cafodd ei gyflawni. Y 
mae haeddu cosb yn anwahanol gysylltiedig a'i 
natur; ac nid yw maddeuant yn cymeryd ymaith 
ei ddrwg-haeddiant mwy na'i ddrygedd. Her- 
wydd hyn, y mae yn addas i ddeiliad maddeuant 
eì ystyried ei hun yn haeddu cosb, hyd. yn nod 
wedi iddo gael ei ryddhau oddiwrthi. Cymeryd 
ymaith euogrwydd, neu rwymedigaeth i gosb y 
mae maddeuant, ac nid cymeryd ymaith ddryg- 
edd y weithred, na drwg-haeddiant y pechadur, 
Rhyddhad y troseddwr oddiwrth y gosb ddyledus 
iddo am ei bechod, a'i adferiad i heddwch ei 
lywydd, yw maddeuant; ac mae o ddau ryw, sef 
dwyfol a dynol. 

Maddeuant dwyfol yw gwaith Duw yn rhydd- 
hau y pechadur gwir edifeiriol oddiwrth rwym- 


— gweddill ei etifeddiaeth,” Mica vii. 18. 


MADD 


555 


MADD 


edigaeth i gosb am ei bechod, ac yn ei adferyd 
ï'w heddwch a'i ffafr, yn unig trwy ac ar gyfrif 
yr Arglwydd Iesu Grist, yr hwn yw yr iawn 
dros bechod. R 

Uchelfraint Duw yw maddeu pechodau. Iddo 
ef yn unig, yn wreiddiol a phenderfynol, y per- 
thyn yr awdurdod, Marc ii. 7; Luc v.21. 
Gydag ef yn unig y mae maddeuant; ac ato ef 
yn unig y mae yn gweddu i ni fyned i'w geisio, 
Ps. cxxx.4; Dan.iv. 9; Act. viii. 22... Yr 
un prif osodwr cyfraith ydyw yr hwn a_ ddichon 
gadw a cholli, Iagoiv. 12.. Y mae efe yn honi 
hawl yn yr awdurdod hon fel ei eiddo neillduol 
ei hun, Esa. xliii. 25. Un o dlysau arddcerch- 
ocaf ei goron ydyw; ac nid yw ef» yn fwy ei- 
ddigeddus am un iawnder perthynoli'r Duwdod 
na hwn. Nid oes dim yn ei wahaniaethu yn 


. fwy eglur oddiwrth y gau dduwiau y rhai ni 


allant achub eu pleidwyr, na'i waith “yn ma- 
ddeu anwiredd, ac yn myned heibio i anwiredd 
Yn y 
gwaith hwn y mae Duw yn ymhyfrydu ac yn 


. ymogoneddu; ac y mae ei gyflawniad o hono yn 


ddynodiad eglurach o'i fawr nerth, nag yw ei 
waith yn llwyr ddinystrio y rhai a wrthryfelant 
i'w erbyn, Num. xiv. 17, 18... Wrth gosbi y mae 


Duw yn dangos ei awdurdod ar ei elynion; ond 
- wrth faddeu, y mae yn dangos ei awdurdod arno 


' eihun. 


“Gwell, (medd Solomon,) yw y diog i 
ddigofaint, na'r cadarn; a'r hwn a reolo ei ys- 
bryd ei hun na'r hwn a enillo ddinas,” Diar. xvi. 
33. A'i olwg, ysgatfydd, ar ei drugaredd fa- 
ddeuol, y dywed Duw wrth y troseddwr, “ Ym- 
afled yn fy nerth i, fel y gwnelo heddwch â mi, 
ac efe a wna heddwch â mi, Esa. xxvii. 5. 

Yn mherthynas i'r dull y mae Duw yn ma- 
ddeu, gellir sylwi ei fod yn maddeu, yn 1. Mewn 
modd penarglwyddiaethol.. Nid oes un rhwymau 
ar Dduw yn annibynol ar ei ewyllys, i faddeu i 
neb; er fod iawn wedi ei roddi a'i dderbyn, gall 
ddywedyd yn awr fel cynt, “Mi a drugarhaf 
wrth yr hwn y cymerwyf drugaredd arno, ac a 
dosturiaf wrth yr hwn y tosturiwyf,” Ex. xxxiii. 
19. “'Y neb y myno y mae efe yn trugarhau 
wrtho, a'r neb y myno y mae efe yn ei galedu,” 
Rhuf.ix. 18. Nid dyben iawn oedd gwneuthur 
Duw yn ddyledwr i neb; ond bod yn sylfaen 
gweinyddiad maddeuant i'r troseddwr edifeiriol, 
mewn modd teilwng o gymeriad Duw fel gosod- 
wr cyfraith gyfiawn, santaidd, a da, Rhuf. iii. 
25, 26. Dyogelu anrhydedd y llywodraeth foes- 
ol yn ngwyneb y cyfraniad o faddeuant i bech- 
aduriaid dychweledig, oedd dyben blaenaf a 
phenaf iawn; ac nid gwneuthur Duw yn ddyled- 
wrineb. Nis gall Duw fod yn ddyledwr i neb 
oddigerth i'w wirionedd a'i ffyddlondeb ei hun. 
““ Canys pwy a roddodd iddo ef yn gyntaf, ac efe 
2 delir iddo drachefn?” Nid yw Duw dan 
rwymau i faddeu, fel y mae yr haul i gyfranu 
eì oleuni a'i wres, neu fel y mae y dyledwr i 
dalu eì ddyled; pe amgen, ni byddai yn Ben- 
arglwydd wrth faddeu, ac ni byddai diolchgar- 
wch yn ddyledus iddo am ei waith. Gwadu 
penarglwyddiaeth Duw fyddai dywedyd ei fod 
dan rwymau annibynol ar ei ewyllys, i faddeu 
í4neb. 2. Mewn modd grasol, Eph.i. 7; ii. 5, 
8. Y mae cymeriadau annheilwng deiliaid ma- 
ddeuant yn profi hyn tu hwnt i bob amheuaeth, 


l Cor.vi. 9—11; Tit. iii.3—7. Pwy, yn gyf- 
arwydd â chymeriad Manasse—y lleidr dychwel- 
edig—y tair mil—Saul o Tarsus—ceidwad car- 
char Philipi—y Corinthiaid, &c., a ddichon am 
eiliad ameu nad yn hollol rad y derbyniasant 
hwy faddeuant? A phwy yn gyfarwydd a'i wir 
gymeriad ei hun, a ddichon goleddu gobaith am 
y fendith yn un llwybr arall? Y mae pob un 
yn y goleu am ei gyflwr truenus, yn rhwym o 
weled ei fod yn haeddu marwolaeth; ac na all 
efe roddi iawn drostoei hun i Dduw, Ps. xlix. 
7. Y mae heb ddim, a rhaid iddo gael maddeu- 
ant, neu ddyoddef y gosb; ac os maddeuant a 
gaiff, rhaid ei fod yn rhad, pe amgen, nid ma- 
ddeuant a fyddai, eithr rhwymedigaeth, nau dâl. 
Nid chydsaif maddeuant â dim ond rhadlon- 
rwydd. 3. Mewn modd llawen ac ewyllysgar. 
Jehofa, Jehofa, y Duw trugarog a graslawn, 
hwyrfrydig i lid, ac aml o drugaredd, yw Duw. 
Duw parod i faddeu, da a maddeugar yw yr Ar- 
glwydd. Ei ddyeithr weithred yw cosbi, ond ei 
hoff waith yw trugarhau. Nid o'i fodd y blina 
efe, nac y cystuddia blant dynion; ond y mae 
yn rhedeg i dosturio, ac yn trugarhau me- 
gys dan ganu, Ex. xxxiv. 6; Neh. ix. 17; 
Ps. lxxxvi. 5; Esa. xxviii. 21; Ezec. xxxiii. 
11; Mica vii. 18; Luc xv. 10; Seph. iin 
17. Y mae yn barotach i faddeu nag y 
mae neb i ddyfod i geisio maddeuant; ac yn 
well ganddo ei roddi na chan neb ei gael. Heb- 
law ei dystiolaeth, y mae ei holl ymddygiadau 
tuag at ddynion yn y bywyd hwn, yn neillduol 
ei waith yn rhoddi ei anwyl uniganedig Fab yn 
iawn dros bechod, er cael llwybr teilwng o'i gy- 
meriad fel gosodwr cyfraith, i faddeu, yn eglur 
brofi hyn. “ Yr hwn nid arbedodd ei briod Fab, 
ond a'i traddododd ef trosom ni oll; Pa wedd 
gydag ef hefyd na ddyry efe ini bob peth?” 
Rhuf. viii. 32.. Yn ngwyneb y fath weithred, 
pwy a ddichon ameu ei barodrwydd i faddeu? 
4. Mewn modd cyfiawn, I Ioani. 9. Wrth hyn 
y golygir, nid ei fod dan rwymau dyled i faddeu, 
ond ei fod yn gwneuthur hyny mewn modd cy- 
son ag anrhydedd ei gyfraith, ac achos union- 
deb a santeiddrwydd, heb ddangos un ífafr i bech- 
od, na rhoddi un anogaeth i anufydd-dod a 
gwrthryfelgarwch, eithr yn hollol i'r gwrthwy- 
neb. Y mae y sylfaen ar yr hon, a'r telerau ar 
ba rai y mae yn maddeu, (sef iawn ac edifeir- 
wch,) yn dangos hyn yn eglur, Rhuf, iii. 25, 26; 
Esa.lv.7. Edr.Jawn. 4. Yn feunyddiol. Felly 
yr oedd yn maddeu i Israel gynt, Num. xiv, 19 ; 
ac felly y mae yn maddeu i bechaduriaid edifeir- 
iol eto, Esa. lv. 7, m«rgin; Heb.iv. 16. Yr 
ydym ni yn pechu yn feunyddiol tra yn y bywyd 
hwn, ac y mae yn rhaid i ni* wrth faddeuant 


* Y mae rhai yn meddwl ac yn dywedyd, fod Duw yn 
maddeu holl bechodau ei bobl, (y rhaì heb eu cyflawni, yn 


gystal a'r rhai wedi eu cyfiawni,) pan y maent yn credu yn 


yr Arglwydd Iesu Grist gyntaf. Ond ymaey cyfryw dyb 
yn wrthun ac afresymol; oblegyd maddeu dim fyddai ma- 
ddeu pechodau heb eu cyflawni. Nid ydynt yn hanfodi, ac 
herwydd hyny nis gelli” eu maddeu. Yr un peth mewn 
effaith yw dywedyd fod Duw wedi maddeu pechodau ei bobl 
er tragywyddoldeb, a dywedyd ei fod yn eu maddeu cyn 
iddynt gael eu cyflawni. Heblaw hyny, y mae y cyfryw dyb 
yn hollol aughyson ag eiriolaeth barhaus Crist dros ei bobl 
yu y nef, yn gystal ag a'u dyledswydd hwythau tra byddant 
ar y ddaear, 1 edifarhau am bechod, a gweddio am faddeuant 
o hono, l Ioani.9; ii. 1. 

Eraill a haerant mai unwaith, (sef pan y mae dynion yn 


| MADD 


556 


MAG 


beunyddiol, neu golli heddwch ein Creawdwr. 


Y mae parhad y saint mewn cyflwr o heddwch | 


â Duw, yn gorphwys ar barhad gwaith Duw yn 
maddeu iddynt; a pharhad gwaith Duw yn 
maddeu iddynt yn gorphwys ar barhad eu hun- 
deb â Christ; a pharhad eu hundeb â Christ 
yn ymddibynu ar barhad eu ffydd ynddo; a 
pharhad eu ffydd ynddo yn gorphwys ar barhad 
eiriolaeth Crist drostynt, a pharhad preswyliad 
yr Ysbryd Glan ynddynt, Rhuf. v. 1, 2, 5, 8-11; | 
Luc xxii. 31, 32; Rhuf. viii. 34; Heb. vii. 25 ; | 
loan xiv. 17: 5. Yn hollol a chyflawn, Ps. cìiì. 
l, 8; Jer. xxxiii. 8; Micavii. 19. Y mae gwaed | 
Iesu Grist ei Fab ef, yn glanhau oddiwrth bob 
pechod ; ac y mae Duw yn glanhau pob dyn | 
gwir edifeiriol mor gyflawn oddiwrth ei euog- | 
rwydd, fel y mae mewn canlyniad ““yn wynach 
na'r eira,” Ps.li. 7; Esa, i. 18.. Y mae Duw 
yn maddeu yn feunyddiol, ac nid oes ac ni bydd | 
cymaint ag un pechod yn aros heb ei ddileu ar 
y llechres, yn erbyn y gwir edifeiriol. Y mae | 
hyn yn angenrheidiol er ei hollol ddyogelwch, | 
gan fod pob pechod yn ddamniol. Y mae un | 
twll mewn llong yn ddigon i'w soddi yn gystal 
a chant; ac un pechod heb ei faddeu, yn ddigon | 
i ddamnio yn gystal a mil. Ond “nid oes,” ac 
ni bydd “dim damnedigaeth i'r rhai sydd yn | 
Nghrist Iesu; sef i'r rhai sydd yn rhodio nid yn 
ol y cnawd, eithr yn ol yr ysbryd,” Rhuf. viii. 
1. “Y mae Duw yn llefaru heddwch i'w bobl | 
ac i'w saint, ond na throant at ynfydrwydd,” 
Ps.lxxxv.8. 6. Yn ddialw yn ol, neu yn dra- 
gywyddol. Diedifarus yw doniau a galwedigaeth 
Duw; ac yn mhlith eraill, y dawn o faddeuant 
pechodau, Rhuf. xi. 29. Y mae yr amrywiol | 
ymadroddion cyffelybiaethol a arferir yn y Beibl 
er gosod allan natur maddeuant pechodau, o | 
angenrheidrwydd yn cynwys tragywyddoldeb y 
weithred, Ps, ciii, 12; Esa. xliii. 25; xliv. 22; 
xxxviii. l7; Mica vii. 19. 

Yn mherthynas i nodau deiliaid maddeuant, 
gellir sylwi, yn l. Mai i'r rhai gwir edifeiriol 
yn unig y mae Duw yn maddeu, Ŵsa. lv. 7; 


Act.iii. 19. 2. I'r rhai sydd yn gwir gredu yn | 
yr Arglwydd Iesu Grist, Act. x.43.. 3. I'rrhai | 
cywir, didwyll, a diddichell, Ps. xxxii. 2. 4. 
I'r rhai parod i faddeu i eraill, Math. vi. 14, 15. 
5. I'r rhai sydd yn caru Duw a Christ, Luc 
yii. 47. 

Maddeuant dynoJ sydd i'w ystyried naill aì yn 
bersonol neu anghyoedd, neu yn swyddol] a chy- 
hoeddus. Maddeuant dynol swyddol yw y cyfryw 
a weinyddir gan frenhinoedd i'w deiliaid euog, | 
Iagoiv. 12. Maddeuant dynol, personol ac ang- | 
Ayoedd, yw y maddeuant a weinyddir gan y naill 
berson i'r llall, gyda golwg ar droseddau person- 
ol ac anghyoedd, Math. vi. 14, 15. Ar waith 


credu gyntaf,) y mae Duw yn maddeu i'w bobl fel Barnydd, 
neu osodwr cyfraith ; ond ei fod wedi hyny yn maddeu idd- 
ynt yn feunyddiol, fel eu Tad yn Nghrist. Ond y mae y 
cyfryw olygiad yn anghyson â pharhad y berthynas rhwng 
Duw a'i bobl fel deiliaid a brenin. Y mae yn lled-arwyddo 
o leiaf, nad ydynt mwyach yn ddeiliaid llywodraeth oesol | 
Duw; eithr eu bod yn rhydd oddiwrth y gyíraith frenhinol. 
Tyb Antimonaidd ydyw, ac o herwydd hyny y mae i'w har- 
swydo a'i gwrthod. Ac yn wir, nid yw y dyb ag sydd yn | 
dysgu mai amlygiad o faddeuant yn unig y mae Duw yn ei | 
roddi, wedi gras i'w bobl. ac y maent hwythau yn eì ofyn a'i | 
ddysgwyl oddiwrtho ef, fawr gwell; gan ei bod yn groes i 
eiriau pendant Duw, yn tueddu i dawelu dynion mewn cyf- 
lwr drwg, ac i arwain i benrhyddid, 


| ' NY 
| neu yr esgobion, a'r archoffeiriaid. 


| y troseddwr yn edifarhau ac yn cyfaddef ei fai, 


dylai hwn fod yn gywir—ewyllysgar—llawn— 
gwastadol, a dialw yn ol, Math. xviii. 21, 22, 25 ; 
Col.iii. 13. Heblaw hwn, y mae hefyd faddeu- 
ant gweinidogaethol, sef gwaith gweinidogion 
Crist yn cyhoeddi maddeuant yn eì enw ef i'r 
gwir edifeiriol, Ioan xx. 23. Edr. Gollyngdod. 
MAEN, Heb. jon, £0en; yn briodol a ddy- 
noda sylwedd caled, tra adnabyddus, yr hwn a 
ddefnyddir at amryw wasanaeth, yn neillduol i 
adeiladu tai; yn gyffelybiaethol, yr Arglwydd 
Iesu Grist, yr hwn a elwir felly, i ddynodi ei 
gadernid a'i barhad, Esa. xxviii. 16. Y mae 
efe yn faen etholedig; gwerthfawr; profedig; 
bywiol, &c., 1 Pedrii.4; Esa. xxviii. 16. ““ l'r 
rhai sydd yn tramgwyddo wrth y gair, gan fod 
yn anufydd,” y mae efe yn faen tramgwydd, ac 
yn graig rhwystr, 1 Pedr ii. 5_ Y mae yn 
achlysur, ond nid yn achos o'u colledigaeth. Yr 


| oedd yr Iuddewon yn tramgwyddo wrth iselder 


ei ymddangosiad; tlodi ei ganlynwyr; ysbryd- 
olrwydd ei athrawiaeth, &c., ac y mae miloedd 
eto yn tramgwyddo wrth yr un pethau. Edrych 
Conglfaen. 

MAGDALENIAID, cyfundebau o fynaches- 
au, yn benaf o buteiniaid edifeiriol, yn y 14eg a'r 
15fed ganrif. Y dyb gyfeiliornus mai putain 
oedd Mair Magdalen, oedd yr achlysur o gym- 
hwyso yr enw hwn atynt. Y mae Yspyty cre- 
fyddol o'r enw hwn yn Nghaerludd. 

MAGI, neu MAGIAID, Gr. Mayor; enw yn 


deilliaw oddiwrth y gair Pehlriaidd 70g, neu mag, 


| yr hwn a arwydda offeiriaid, ac a gymhwysir, yn 
| l. At lwyth o offeiriaid yn mhlith y Mediaid a'r 


Persiaid, y rhai a ddiystyrent ddelw-addoliaeth, 
ac a addolent Dduw (trwy dân, yn yr hyn 
yr oeddynt yn gwbl groesi'r Sabeaid. Hwynt- 


| hwy oeddynt y rhai mwyaf cywrain mewn daear- 


feidraeth, seryddiaeth, ac athronyddiaeth yn 
eu hoes; o herwydd paham daeth dyn dysgedig 
a Magiad ìi fod yn eiriau cyfystyr, neu i arwyddo 
yr un peth. Mor uchel y cyfrifid eu gwybod- 


| aeth gan y werinos, fel y tybient eu bod wedi eu 


hysbrydoli gan ryw allu goruwchnaturiol. Her- 
wydd hyn, y rhai a arferent ddewiniaeth a_gyf- 
enwenteu hunain Magiaid; ac felly daeth yr 
enw o'r diwedd i gael ei gyfyngu at ddewiniaid, 


| swynwyr, &c. Yr offeiriaid Magiaidd oeddynt 
| oll o'r un llwyth ; ac nid oedd neb, (megys yn 


mysg yr Iuddewon,) yn cael ei ddewis i'r offeir- 
iadaeth ond mab offeiriad yn unig. Yn nihlith 


| y Persiaid hefyd yr oedd y teulu breninol bob 


amser yn banu tra y parhaodd y Magiaid o'r 
llwyth offeiriadol. Dosbarthid y Magiaid yn dri 
dosbarth, sef yr offeiriaid cyflredin, yr arolygwyr 
Tybid yn 
mhlith y cyndadau Cristionogol, mai rhai o'r rhaì 
hyn oeddynt y doethion, y rhai a ddaethant dan 
gyfarwyddyd y seren i ymweled â Christ pan y 
cafodd ei eni, ac ìi offrymu iddo aur, thus, a myrr, 
Math.ii. 1. 2. At blaid grefyddol yn mhlith y 
Persiaid, a gyfenwid felly oddiwrth eu hoffeir- 
iaid, y rhai a ddarluniwyd uchod. Dywedir mai 
Zoroaster oedd sylfaenydd y blaid hon, a'i fod 
yn credu dwy egwyddor, un dda ac un ddrwg, 
y naill yn achos gwreiddiol pob da, a'r llall yf 
gynhyrfydd effeithiol pob drwg. Galwent y flaen- 
at Jexden ac Ormusd, a'r olaf Ahriman, neu Aher- 


MAH 557 


man. Ystyrient hwy dân fel yr arwydd goreu 
o'r egwyddor dda, a thywyllwch o'r un ddrwg. 
Cadwent dân yn gyneuedig bob amser yn eu 
temlau, yr hwn meddant hwy a gafwyd gan Zo- 
roaster o'r nef, ac a osodwyd ganddo ar allor y 
deml dân flaenaf; ac oddiwrth yr hwn y cyneu- 
wyd yr holl danau eraill. Cyfansoddwyd llyfr 
gan Zoroaster, dan yr enw Zend, neu Zenda- 
vesta, hyny yw, cyneuwr tân. Yr oedd hwn yn 
cynwys holl egwyddorion y grefydd Fagiaidd, 
ac wedi ei fwriadu at wasanaeth yr offeiriaid, 
gwaith y rhai oedd ei egluro i'r bobl gyffredin. 
Herwydd ei fod yn cynwys amryw bethau cy- 
ífelyb i'r hyn a geir yn ysgrifeniadau Moses, yn 
neillduol hanes creadigaeth y byd, y Patriarch- 
iaid, y gorchymynion yn nghylch creaduriaid 
glân ac aflan, &c., y mae amryw ddysgedigion 
wedi casglu mai Iuddew oedd Zoroaster; ond 
gan mai dynion ymofyngar oedd y Caldeaid a'r 
Persiaid, ac iddynt ddanfon myfyrwyr i'r India 
a'r Aifft, mwy tebygol i Zoroaster dderbyn gwy- 
bodaeth o'r pethau a nodwyd trwy gyfrinachu 
a'r Iuddewon yn y lleoedd hyny, ac iddo eu cof- 
nodi mewn canlyniad yn ei lyfr. Dywedir fod 
y Zend yn terfynu gyda hanes bywyd yr awdwr, 
yn nghyd ag anogaethau i ufydd-dod. Priodolir 
amryw lyfrau erailli Zoroaster, yn enwedig ei 
weledigaethau a'i ddewiniaeth, gweddillion y 
rhai sydd eto ar gael; ond dywedir fod eu hen- 
afiaeth yn dra amheus; ac yn wir y mae henaf- 
iaeth y Zend ei hun yn mhell o fod yn sicr. 

MAGL, Heb. mn, Machal; yn briodol a 
ddynoda offeryn tra adnabyddus, yr hwn a ddef- 
nyddir i ddal adar, anifeiliaid gwylltion, &c., yn 
gyffelybiaethol i unrhyw achlysur o bechod, neu 
niwaid, Amosiii. 5; Ex. x. 7; Deut. vii. 16; 
Jos. xxiii. 13; Preg. vii. 26; 1 Tim. iii 7; vi. 
7; 2 Tim. ii. 26. Herwydd llygredd y galon 
ddynol, y mae pethau diniwaid a da ynddynt eu 
hunain yn aml yn faglau ilaweroedd; hyny yw; 
yn achlysuron i'w llygredigaethau weithredu. 
Edr, Esa. viii, 14; Rhuf. xi. 9. 

MAHADY, proffwyd Mahomedaidd, yr hwn 
yn 1792, a lwyddodd i enill llawer o ganlynwyr 
yn ngororau gorllewinol Affrica. Lladdwyd ef 
a dau o'i gadfridogion a ymdrechasanta'u gilydd 
am y flaenoriaeth, a chafodd yr un a gollodd y 
dydd ei werthu gan y llall i gaeth-fasnachwr 
o Ffrainc. 

MAHOMED, gau-broffwyd y Tyrciaid, yr 
hwn a anwyd yn Mecca, dinas o Arabia Felix, 
yn y flwyddyn o oed Crist, 570, neu 571. Er ei 
fod o lwyth y Corashiaid, yr anrhydeddusaf o 
lwythau Arabia, ac o'r teulu mwyaf urddasol 
yn y llwyth hwnw, eto nid oedd ond tlawd ac 
isel o ran eì amgylchiadau dechreuol. Enw ei 
dad oedd Abdalah, a'i fam, Amena. Bu farw 
ei dad yn fuan ar ol genedigaeth y proffwyd, gan 
adael ar ei ol tuag at ci gynaliaeth ef a'i fam 
bump o gamelod, a chaethes Ethiopaidd ; yr hyn 
oedd y cwbl a feddai. Syrthiodd gofal Maho- 
med ar ei ewythr, Abu Taleb, yr hwn fel llawer 
o'i gydwladwyr, oedd yn dilyn galwedigaeth 
masnachwr, ac a ddefnyddiodd ei nai yn yried- 
ydd camelod. Parhaodd yn y sefyllfa hon hyd 
nes ei fod yn ddwy ar hugain oed, pan yr aeth 
i wasanaeth gwraig weddw gyfoethog o Mecca 
o'r enw Kadijah, neu Kadigha; â'r hon yn mhen 

az 


gyd- ddinasyddion, a'r hyn hefyd ydoedd sylfaen 
ei lwyddiant dilynol. 

O'r amser hwn hyd y pryd yr arddelwodd ei 
hun yn gyhoeddus yn broffwyd anfonedig y 
Goruchaf, nid oes genym nemawr o hanes gweith- 
rediadau Mahomed. Cyfrifir yr ysbaid hwn yn 
bymtheg mlynedd, a dywedir iddo ei dreulio 
mewn ogof, yn agos ì Mecca, lle y tynodd gyn- 
llun ei fuchedd ddyfodol, ac y ffurfiodd gyfun- 
draeth grefyddol gyson âg archwaeth lygredig yr 
hil ddynol, yn cynwys cymysgfa ryfeddol o 
Iuddewaeth, Cristionogaeth, a. Phaganiaeth. Er 
nad yw yn ymddangos ei fod yn feddianol ar 
fanteision dysgeidiaeth, eto y mae yn wir ei fod 
o alluoedd eneidiol cryfion, o ysbryd gwrol, o 
ddychymyg ffrwythlon, o wybodaeth helaeth yn 
nghylch personau aphethau, o ddawn ymadrodd 
hyawdlaidd, o ymddangosiad serchogaidd, ac o 
ymddygiad enillgar a hudoliaethus. Heblaw y 
pethau hyn, yr oedd ei gynefindra, fel teithiwr 
a masnachwr, â gwahanol genhedloedd a phleid- 
iau crefyddol yn fantais fawr iddo gwmpasu ei 
amcan. At hyn gellir ychwanegu cyflwr dir- 
mygedig yr Iuddewon yn gyffredinol, yn nghyd 
a sefyllfa ymranedig ac ymbleidiol yr eglwys 
Gristionogol yn gyflredin yn yr amser hwnw. 

Pan ddaeth y noswaith hygof, yn yr hon, fel 
y dywed Abulífega, “ Y gwisgwyd ef â gogon- 
iant” oddiamgylch, ymneillduodd yn ddirgelaidd 
i'r ogof, yr hon yr arferai ei mynychu. Yno, 
fel y ffugiai yn y modd mwyaf rhwysgfawr, y 
cafodd yr amlygiad cyntaf o'r gorchymynion 
dwyfol; ac yno hefyd y derbyniodd ei brif gom- 
missiwn fel proffwyd ac apostol Duw, trwy gyf- 
ryngdod Gabriel, cenad anrhydeddus y Goruchaf. 

Mewn canlyniad i hyn, y gorchwyl blaenaf yr 
ymosododd arno oedd ymdrechu dwyn ei wraig 
a'i dylwyth i gredu yn ei ddwyfol anfoniad, ac i 
gofleidio ei gysawd crefyddol. Wedi llwyddo 
yn raddol i effeithio hyny, ffugiodd dderbyn am- 
lygiadau amlach o ewyllys Duw, a thrwy bob 
dyfais a chyfrwysdra ymdrechodd dros ysbaid 
tair blynedd olynol i broselytio rhai o brif drig- 
olion Mecca i'w ochr. Ar y cyntaf modd by- 
nag, gwrthodwyd ei arddelwadau gyda dirmyg, 
gan Iuddewon a Christionogion, Llywiawdwyr 
ei ddinas a gynygiasant atal ei fynediad yn 
mlaen yn flaenaf trwy fygythion, ac yn ganlynol 
trwy orthrech; ac hyd yn nod y werinos a ddir- 
mygasant ei honiadau, ac a'i galwasant yn ddew- 
in a thwyllwr. Ond o fic i bob gwrthwynebiad, 
yr oedd hyawdl-dd gwrol a chynyddfawr, cyf- 
rwysdra digyffelyb, ac athrawiaeth, ddengar y 
proffwyd yn ychwanegu yn feunyddiol at rifedi 
ei ddysgyblion. O'r diwedd modd bynag, trwy 
gynddeiriogrwydd ei wrthwynebwyr, gorfu arno 
ffoi o Mecca i Medina, lle yr oedd ei enwogrwydd 
wedi cyrhaeddyd eisoes, a lle hefyd y cafodd 
encilfa ddyogel a manteisol. Frwy ddiwyd ym- 
arferiad o'r un dichellion, galluogwyd ef yno yn 
ebrwydd i gasglu yn nghyd luaws mawr o gan- 
lynwyr, y rhai a gredent yn ddiysgog yn eì an- 
foniad dwyfol, a sel y rhai dros ledaeniad ei 
grefydd, ac anrhydedd ei gymeriad fel proffŵyd, 
ydoedd yn siglo gan fygythion, peryglon, na 
marwolaeth, 


MAH 


558 


MAH 


Gydag ychwanegiad grym, yr oedd anoddefgar- 
wch ac uchelgais y proffwyd yn cynyddu yn 
feunyddiol. Ymddengys fod golwg ar ymerodr- 
aeth yn ymagor yn awr yn gyflawnach ac eglur- 
ach arno; herwydd hyny ffugiodd ei fod wedi 
derbyn gorchymyn dwyfol ì dynu cleddyf yr 
Hollalluog allan o'ì wain, ac i ddarostwng 
trwy orthrech y sawl a droisant glust fyddar 
mewn modd cyndyn i leferydd cymhelliadol ei 
resymau ef. Hyd yn hyn ymddangosai yn 
unig yn nghymeriad twyllwr hudoliaethus a 
gwladwriaethwr cyfrwysgall; ond yn awr ych- 
wanegodd at hwnw gymeriad newydd, sef eiddo 
y penciwdod â'r arwr. Ei weithrediadau milwr- 
aidd cyntaf oeddynt, pa fodd bynag, yn debycach 
i orchestion afreolaidd yspeiliwr, nac i weithred- 
ìadau trefnus milwr; ond wedi ei gyfoethogi âg 
yspeiliadau, a'i ardderchogi âg enwogrwydd ei 
lwyddiant, galluogwyd ef yn fuan i ymosod ar 
anturiaethau llawer mwy pwysig a helaeth. Tuag 
at y rhai a orchfygwyd trwy ei arfau yr oedd ei 
ymddygiad yn amrywio mewn amgylchiadau 
gwahanol. Canfyddir ef weithiau yn cael ei 
hynodi (rwy ymddangosiad rhodresgar o'r tyner- 
wch arwraidd mwyaf; a phryd arall yn llych- 
wyniedig gan holl anghymhedrolderau creulon- 
deb ffyrnigaidd, Mewn gair, yr oedd ei agwedd- 
iad yn cael ei lywodraethu yn hollol gan hunan- 
oldeb ac amgylychiadau. 

T'r gwladwriaethwr call, ac hyd y nod i'rathron- 
ydd teg, y mae Mahomed yn ymddangos weithiau 
yn hytrach yn erwin o herwydd. amgylchiadau, 
nag o dueddiad naturiol. Ond y mae yr am- 
ddiffyniad hwn yn ngolwg rheswm diragfarn, a 
gwir ddyngarwch, yn sicr yn mwyhau yr euog- 
rwydd y dadleuir drosto, yn hytrach nag yn ei 
leihau; canys am yr angenrheidrwydd y mae 
trawsfeddiant yn ei greu, y mae y treisiwr bob 
amser yn atebol. 

Und, i ystyried agweddiad arbenig arall yn 
nghymeriad Mahomed. Yn ei flynyddoedd cynt- 
efic y mae yn ymddangos yn wir fod ei holl 
fesurau yn cael eu ffurfio, a'i holl ddybenion bob 
amser yn cael eu llywodraethu gan ystyriaeth 
wastadol o fanteisiol ac elw uchel gais. Yr oedd 
natur ei anturiaeth, yn neillduol yn ei chychwyn- 
iad cyntefig, yn galw am radd anghyffredin o gall- 
ineb ac ymogeliad.. Ond nid cynt y sefydlwyd 
ei gymeriad fel proffwyd, nid cynt y gwreiddiodd 
ei awdurdod yn ddigon dwfn, fel nad oedd un 
perygl iddi gael ei diwreiddio drachefn; nid cynt 


y cafodd ei uchel-gais awyddus ei ddiwallu mewn | 


rhyw radd, nag yr ymddangosodd chwant arall, 
yr hwn, gan dori trwy bob rhwystrau, a'i gyrodd 
yn mlaeni'r pellafodd eithaf. Wrth hwn y golyg- 
ir aflendid. Yr oedd y cyfreithiau hyny a ffurf- 
iwyd ganddo er rheolaeth ei ddysgyblion yn rhy 
rydd i'r moesolddyn mwyaf cydsyniol i'w cyf- 
iawnhau, ac yn rhy ffafriol i ganiatau un sylfaen 
achwyniad i'r dyn mwyaf cnawdol a thrythyll. 
Ond chwant annherfynol Mahomed a omeddai 
gymeryd ei gyfyngu o fewn y terfynau helaeth, 
y rhaì a sefydlodd efe ei hun i'w ganlynwyr. 
Cyfyngodd y twyllwr ei ganlynwyr i bedair 
gwreig; ond yn ol tystiolaeth Abulffeda, nid 
oedd ganddo efei hun ddim llai nâ phymtheg, 
heblaw gordderchadon. Ond ymddengys mai 
uchel-fraint arbenig oedd hyn, wedi ei sylfaenu 


ar ganiatad dwyfol iddo ef. ““O broffwyd, can. 
iatasom i ti dy wragedd, y rhai a gynysgaeddaist 
ac hefyd y caethion, y rhai a feddianodd dy 
ddwylaw; a merched dy ewythroedd, a merched 
dy fodryboedd, yn gystalo du dy dad ac o du 
dy fam, y rhai a ffoisant gyda thi o Mecca, ac 
unrhyw wraìg ffyddlon arall, os rhydd ei hun 
i'r proffwyd ar y dyb fod y proffwyd yn chwen- 
ych ei chaelhi yn wraig. Hon sydd fraint yn 
cael ei chaniatau i ti uwchlaw y gwir ffyddloniaid 
eraill.” - 

Oddiwrth bob golwg ar fuchedd Mahomed, ac 
hyd yn nod oddiwrth y darluniad mwyaf pleidiol 
o honi gan ei ganlynwyr mwyaf gwallgofus a 
selog, ymae yn eglur ddigon mai uchelgais a 
chnawdolrwydd oeddynt y nwydau arbenig ag 
oeddynt yn llywyddu ei galon ef. Oddiwrth 
effeithiau gwahanol neu unol yr egwyddorion 
grymus hyn, nid anhawdd fyddai tarddu yn 
mron bob prif ddyben, a phob prif weithred o'i 
fywyd ef. Nid oes unrhyw brawf cryfach o wir- 
ionedd a thwyll, na chysondeb; canys nid oes 
dim yn barhaus ond gwirionedd, na dîm yn gyson 
ond cywirdeb. Mor bell oedd cymeriad Mahom- 
ed o fod yn gyson, fel yr ydys yn ei gael yn cyf- 
newid bob amser gyda'i sefyllfa. 

Rhaid i bawb addef fod y cynlluniau a ffurf- 
iwyd gan Mahomed yn lluosogi, a'r chwyldroad- 
au a effeithiodd, yn gystâl mewn crefydd ac yn 
y llywodraeth wladol, yn fawrion. Gyda'r fath 
fywiogrwydd a dewrder yr oedd ei gynlluniau 
yn cael eu cyflawni, a chyda y fath lwyddiant yr 
oedd ei ymdrechion anturiaethol yn cael eu 
coroni, fel y bu efe nid unig yn sylfaenydd cyf- 
undraeth grefyddol, ond hefyd cafodd fyw i'w 
weled ei hun yn ben ar holl Arabia, heblaw am- 
rywiol wledydd cylchynoliddi. Ond êr y cwbl, 
“efe afu farw!!!” Cymerodd hyn le yn y flwydd- 
yn o oed Crist, 632; pan yr oedd yn 62 oed. 

MAHOMEDAETH, y gyfundraeth grefyddol 
a sefydlwyd gan Mahomed, yr hon sydd yn cyn- 
wys cymysgfa ryfeddol o Iuddewaeth, Cristion- 
ogaeth, a Phaganiaeth: ac fel crefyddau eraill, 
yn ddosbarthedig i ffydd ac ymarferiad. 

Prif erthyglau y ffydd Fahometaidd ydynt 
undod y Duwdod, a dwyfol anfoniad Mahomed 
fel proffwyd y Goruchaf. Dosbarthir y rhaihyn 


| i chwech o ganghenau gwahanol, sef ffydd yn 


Nuw; yn ei angylion; yn eì ysgrythyrau; yn 
yr adgyfodiad a'r farn ddiweddaf; ac yn arfaeth- 
au diamodol Ion. 

O barth yr angylion credir eu bod yn feddian- 
ol ar gyrff purion a theneuon, wedi eu cyfan- 
soddio o dân, a bod iddynt amrywiol ffurfiau a 
swyddau ; rhai yn cofnodi gweithredoedd dynion, 
ac eraill yn dwyn gorsedd Ion, neu ryw wasan- 
aeth arall. Pedwar o honynt a ystyrir uwchÌaw 
y lleill: Gabriel, cofnodydd yr arfaethau dwyfol ; 
Michael, noddwr yr Iuddewon; Azrael,.angel 
marwolaeth; ac Israfil, udganydd yr udgorn 
diweddaf. Yn ol y ffydd Fahomedaidd, yr oedd 
y diafol ar y cyntaf yn un o'r angylion pênaf; 
eithr collodd ei uwchafiaeth dechreuol herwydd 
gwrthod talu gwrogaeth, yn ol gorchymyn Duw 
i Adda. 

Heblaw angylion a chythreuliaid, y Mahom- 
ediaid a gredant mewn gradd o greaduriaid rhwng 
angylion a dynion, y rhai a elwir ganddynt yn 


ci a 


ii 


u 


MAH 


559 


MAH 


gin, neu genii, h.y. ellyllon; y rhai hefyd a 
wnaethpwyd o'r elfen dân, eithr o gyfansoddiad 
garwach na'r angylion, ac yn ddarostyngedig i 
farwolaeth. Golygant fod rhai o honynt yn dda, 
a rlìai yn ddrwg. 

Yn mherthynas i'r Ysgrythyrau, credant i 
Dduw ddatguddio ei ewyllys i'r proffwydi, ond 
bod y datguddiad wedi ei golli, oddigerth y Pen- 
tateuch, y Psalmau, a'r efengyl; y rhai a ddat- 
guddiwyd yn olynol i Moses, Dafydd, Iesu, a 
Mahomed, yr hwn yw sel y proffwydi, a therfyn- 
ydd yr holl ddatguddiadau. 

' Yr erthygl nesaf o'u ffydd yw yr adgyfodiad 
cyffredinol a'r farn ddiweddaf. Hyd oni chymer 
y rhai hyn le credant fod y corff a'r enaid yn 
hanfodi mewn math o gyflwr canol. Yn oleu 
golygiadau hwy holir y corff, ar ol ei gladdedig- 
aeth, gan ddau angel dâ, o barth cywirdeb ei 
syniadau am undod y Duwdod, a chenhadaeth 
Mahomed. Os etyb yn addas, caniateir iddo 
orphwys mewn heddwch; os amgen darostyngir 
efi ffonodau gwiail haiarn, a brathiadau dreig- 
iau. Credant fod eneidiau y proffwydi yn cael eu 
derbyn i baradwys yn uniongyrchol ar ou hym- 
adawiad o'r coríf; ond bod eneidiau y ffyddlon- 
iaid yn cael eu sefydlu yn y nef isaf, gydag enaid 
Adda, tra y mae eneidiau yr annuwiolion wedi 
eu cyfyngu mewn carchar, o tan graig fawr, lle 
y poenir hwynt hyd yr adgyfodiad cyffredinol. 

Y bydd yr adgyfodiad, yn gyffredinol, gyda 
golwg ar ellyllon ac anifeiliaid, yn gystal a dyn- 
ion, yw cred sefydlog Mahomediaid. Dynion 
meddant hwy a gant eu dosbarthu yn yr adgyfod- 
iad yn dri dosparth; rhaia gerddant—rhai a 
farchogant—a'r rhai a ymlusgant. Y dosbarth 
blaenaf a fydd yn cynwys credinwyr o ychydig 
rinwedd; yr ail, rhai uwch mewn rhinwedd, a 
mwy cymeradwy gan Dduw, yn aros y rhai ar 
eu dyfodiad o'u beddau, (yn ol dywediad Ali,) y 
bydd camelod gwyn-adeiniog wedi eu cyfrwyo â 
chyfrwyau aur. Y trydydd dosbarth a wneir i 
fyny o wrthgcredwyr, yn edrych tua'r llawr. 
Wedi iddynt oll gydgyfarfod, dysgwyliant yn 
rhesau, hyd nes y delo ar y cymylau, yn cael ei 
amgylchu gan angylion, ac yn dwyn y llyfrau 
yn y rhai y mae gweithredoedd pawb yn ysgrif- 
enedig. Wrth yr orsedd fawr hon pwysir pob 
meddwl, gair, a gweithred, mewn clorianau o 
faintioli anferthol, gan yr angel Gabriel. Wedi 
cyflawni'r profion, gorfydd i bawb groesi y bont 
Sirat,.yr hon sydd feinach nag edefyn, ac yn 
llymach na min cleddyf, ac yn croesi canol uffern. 
Yr annuwiolion a syrthiant bendrawnwgl oddi- 
yno i uffern, lle y dyoddefant amrywiol boenau, 
a'r rhai hyny yn dragywyddol, oddigerth yn 
amgylchiad cofleidwyr gwir grefydd, y rhai a 
waredir oddiyno wedi iddynt ddyoddef digon 
er gwneuthur cymod dros eu pechodau. Wedi 
gorehfygu anhawsderau'r daith, y cyíìawnion 
a ânt i mewn i baradwys, yr hon a ddarlun- 
iant hwy fel y lle harddaf a hyfrydaf, yn llawn 
o wragedd prydweddol, ac afonydd olaeth, gwin, 
mel, &c. Yno, mewn cyflwr o wynfyd tragy- 
wyddol, y bydd i'r ffyddloniaid fwynhau yr hyf- 
rydwch puraf, a hyny mewn cyfartalwch i gywir- 
deb eu ífydd, ac ansawdd a rhifedi eu gweithred- 
oedd da, 


Yr erthygl olaf o'r ffydd Fahomedaidd yw ar- | 


faethau diamodol Duw. Yr athrawiaeth Fahom” 
aidd o barth y rhai hyn ydyw, fod pob dy- 
gwyddiad yn tarddu yn unig o'r ewyllys ddwyf- 
ol, ac wedi ei benderfynu er pob tragywydd- 
oldeb, a'i gofnodi ar gy bwrdd cadwedig; a bod 
Duw, nid yn unig wedi rhagarfaethu yr hyn 
a ddygwydd i bawb, ond hefyd ei holl weith- 
redoedd da a drwg, yn nghyd â'u cyflwr tra- 
gywyddol mewn bydi ddyfod; ac nas dichon 
unrhyw ragwelediad, doethineb, nac ymgais o 
eiddo'r creadur, atal penderfyniadau y nef rhag 
cymeryd lle. 

Yr oedd athrawiaeth rhagarfaethiad yn was- 
anaethgar iawni Mahomed, er dwyn oddiam- 
gylch ei amcanion. Anogai ef ei ganlynwyr i 
ymladd yn ffyrnig a diofn dros eu crefydd, gan 
sicrhau nad allasai eu holl ofa! atal eu tynged, 
neu estyn eu bywyd; gan fod nid yn unîg amser, 
ond hefyd amgylchiadau eu marwolaeth, wedi eu 
sefydlu mewn modd anghyfnewidiol er pob tra- 
gywyddoldeb, Herwydd hyn y mae pob Ma- 
homediad yn ymddwyn yn gyson â'i egwyddor- 
ion, yn rhwym o ystyried pob cynygiad i gyf- 
newid trefn sefydlog pethau, yn wrthryfel yn 
erbyn deddfau angbyfnewidiol Duw. Dyma yr 
achos eu bod yn edrych ar y pla, yr hwn sydd 
yn aml yn anrheithio eu gwlad, ac yn dinystrio 
miloedd, ïe, myrddiynau yn eu hystrydoedd, heb 
arfer un moddion tuag at atal eì ymledaeniad. 

Y crynodeb dilynol o'r ffydd Fahomedaidd, a 
gymerwyd allan o Gatechism a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar yn Nghaercystenyn:—“'“Credar yn y 
llyfrau a draddodwyd i'r proffwydi o'r nef; sef 
y Coran—y Pentateuch—y Psalmau-—ac Efengyl 
Iesu. Credaf yn y proffwydi a'r gwyrthiau a 
gyílawnasant. Y proffwyd cyntaf oedd Adda, 
a'r diweddaf oedd Mahomed. _ Credaf y bydd i'r 
cyfiawnion orphwys dros haner can mil o flynydd- 
oedd, otan gysgod y baradwys ddaearol; ac y 
bydd yr annuwiolion yn noeth ac agored i belydr 
yr haul. Credaf yn y bont Sirat, yr hon sydd 
yn croesi y pwll diwaelod, ac sydd mor fain a 
blewyn, âc mor llym a chleddyf. Rhaid i bawb 
ei chroesi; a'r annuwiolion a fwrir ymaith oddi- 
arnìii uífern, Credaf yn llynoedd paradwys. Yn 
mharadwys y mae gan bob un o'r proffwydi awg 
at ei wasanaeth ei hun; y dwfr sydd yn wynach 
na'r llaeth, ac yn felusach na'r mêl. Ar lenydd 
y llynoedd y mae llestri yfed, â'u hymylau yn 
disglaerio gan ser. _ Credaf mewn nef ac uffern, 
Trigolion y flaenaf ni wyddant am ddiífyg, a'u 
gwracedd gweinyddol ni wyddant am gystudd, 
lawr par-adwys sydd fwsg; ei meini ydynt 
arian; a'i simmwnt sydd aur. Y damnedigion 
yn y gwrthwyneb a boenir â thân, ac âg anifeil- 
iaid ysglyfaethus a gwenwynig.” 

Dyledswyddau ymarferol y grefydd Fahomed- 
aidd, ydynt yn ddosbarthedig i nacaol a phendant. 
Y rhai macduol, ymataliad oddiwrth usuriaeth, 
twyll-chwareuyddiaeth, yfed gwin, bwyta gwaed, 
a chig moch. Y rhai pendamt ydynt gweddi, 
elusen, ympryd, a phererindod i Mecca. 

Galwai Mahomed weddi “'yn golofn crefydd, 
ac yn allwedd paradwys.” Rhwymai ei ganlyn- 
wyr idd ei chyílawni bum” gwaith bob pedair awr 
ar hugain; ac i ymolchi cyn gweddio. Cysylltir 
elusen a gweddi â'u gilydd ganddo; herwydd 
bod y blaenaf yn angenrheidiol er dyogelu 


MAL 


560 


MAN 


llwyddiant yr olaf ger bron Duw. Rhwymir y 
Mahomediaid i ymprydio o'r boreu hyd yr hwyr, 
dros holl fis Ramadan; herwydd mai y pryd 
hwnw y derbyniwyd y Coran o'r nef. Dywed 
Mahomed fod y pererindod ìi Mecca mor angen- 
rheidiol, fel mai cystal a fyddai i ddyn farw yn 
Tuddew, neu yn Gristion, a bod heb ei gyflawni. 

Y Mahomediaid a arferant enwaediad fel sef- 
ydliad dwyfol; ac y maent yn cadw eu Sabbath 
ar ddydd Gwener. Nid ydynt yn llai amrywiog 
eu tybiau na'r Cristionogion. Dosbarthir hwynt 
i ddau brif ddosbarth, sef canlynwyr Abubekir 
ac Ali, y rbai eill deuoedd a_ arddelwant yr an- 
rhydedd o fod yn olynwyr Mahomed, tan yr enw 
Califf, neu Ficer y proffwyd, yn gyffelyb i'r modd 
y mae'r Pab yn arddel ei hun yn olynwr St. Pedr. 
Pleidwyr y blaenaf a gyfenwir y Somnnitiaid, neu 
Sonitiaid, am eu bod yn glynu wrth y Somna, neu 
draddodiadau y proffwyd, fel y mae yr Iuddewon 
wrth y Mishna Iuddewig. Ar y llaw arall, y 
Schitiaid, pleidwyr Ali, a wrthodant y traddod- 
iadau hyny, fel y gwna y Caraitiaid âg eiddo yr 
íuddewon. Y mae yr elyniaeth gadarnaf rhwng 
y pleidiau hyn a'u gilydd; y naill yn cyhuddo y 
llall o lygru crefydd, ac yn esgymuno eu gilydd 
fel hereticiaid. Dosbarthir y rhai hyn drachefn 
i amrywiol fân-bleidiau, yn gwahaniaethu yn 
benaf yn nghylch athrawiaeth ffawd ac ewyllys 
rydd, ansawdd a pharhad gwobrau a chosbedig- 
aethau dyfodadwy, ac yn nghylch gosodiadau a 
defodau arbenig; y rhai ni byddai yn wiw eu 
hadrodd. Canlynwyr Ali ydynt yn benaf yn 
Persia. Deiliaid Mogul ydynt iraddau mawr yn 
anmhleidiol, 

Yr offeiriaid Mahomedaidd, y rhai hefyd yw 
deonglwyr y gyfraith, ydynt dra lluosog. Y prif 
Sultan, fel Califf, yw olynwr Mahomed, a phen 
y wladwriaeth a'r eglwys. Yr addoliad sydd 
lawn o ddefodau, yn neillduol o olchiadau. Yr 
archoffeiriad a gyfenwir Mufiti, a'r offeiriaid 
Imamiaid. Mosgues yw enw y temlau. Y mae 


y graddau crefyddol o leiaf ydynt yn wyth; a'r | 


mynachod, y rhai a elwir Dervises, ydynt yn 
gyflredin yn arwain bywyd gerwin. 


Twrci, Persia, a Morocco, ydynt yn parhau o | 


hyd yn ymerodraethau Mahomedaidd; ac y mae 


ir grefydd hon amrywiol o broselytiaid yn yr | 


fndia, China, yn nghyd â pharthau eraill o Asia. 
Tybir fod eu rhifedi oll yn saith ugain miliwn !! 
Edr. Ooran, Jslamaeth. 

MAMHOMEDIAID, canlynwyr Mahomed, a 
phleidian Mahomedaeth, sef y grefydd a sefydl- 


wyd ganddo ef. Edr. Coran, Jslamaeth, Makomed, | 


WMahomedaeth. 


MALACAIAID, (Llad. Zac, laet/h,) plaid o | 


Gristionogion yn Asia Rwsiaidd, a elwir felly o 
herwydd eu bod yn ystyried bedydd yn gynwys- 
edig, nid mewn golchiad allanol, ond mewn 
“chwenych y didwyll resymol laeth ”—pmalaca, 
yn eu tafodiaeth hwy. Ystyriant orchymyn Crist 
o barth y swper santaidd, fel anogaeth i ddyoddef 
marwolaeth yn hytrach nag addoli y bwystíil; 
gwir nôd yr hwn, yn eu bryd hwy, yw ymgroesi. 
Credant yn ddiysgog mai eilunaddoliaeth yw 
addoli delwau y seintiau ; ac o ganlyniad gweddi- 
ant ar iddynt gael eu cadw oddiwrth lywodraeth 
y bwystfil a'r ddraig. Credant mai dyledswydd 
Cristionogion yw cadw cyfraith Moses o barth 


bwydydd mewn modd manylaidd.  Ffwgws a 
wynwyn a gondemnir ganddynt; ac y maent yn 
ystyried pob math o ryfel yn anghyfreithlon. 
Galwant eu hunain, mewn cyferbyniad i Eglwys 
Groeg, yn Gristionogion ysbrydol; ond yn bre- 
senol y maent yn llawn o ddiofalwch ac ymran- 
ìadau. Miss. Register, 1818, p. 370. u 

MAIR, Heb. ms, mariam, Groeg Mapua, 
Maria; enw mam yr yr Arglwydd Iesu Grist, 
yn nghyd âg amryw eraill. I arwyddo yr hyn 
ydoedd, ac yr arosodd, hyd nes geni Crist, ac 
hefyd i'w gwahaniaethu oddiwrth eraill o'r un 
enw; gelwir mam ein Harglwydd, Mair Forwyn. 
Telir parch coelgrefyddol iddi gan y Pabyddion, 
ac amryw eraill. Y Colynidiaid yn y bedwar- 
edd ganrif, oedd y rhai cyntafa ddechreuasant 
ei haddoli. Borr, medd Klotzious, a ddywedai 
ei bod yn Dduw; i'r Ysbryd Glân ymgnawdoli 
yn nghroth St. Anne; bod y Forwyn Fendigaid 
yn cael eî chynwys gyda Christ yn y cymun, ac 
o ganlyniad y dylid eu cyd addoli. Penboethiaid 
Avignon, a chwanegasant Mair Forwyn at berson- 
au y drindod, gan ei chyfrif y pedwerydd!! Y 
fath ydynt effeithiau cableddus coel-grefydd ac 
ymadawiad â'r Beibl!!! 

MALAIS, Llad. malitia; Saes. malice; llid, 
digofaint, neu gasineb sefydlog at ryw berson, 
mewn cyferbyniad ì gyffroad llidiog damweiniol, o 
fyr barhad. Y mae yn gynhwysedig mewn drwg 
ewyllys; ac yn tueddu ei ddeiliad i genfigenu 
wrth lwyddiant; llawenhau yn aflwyddiant; 
myfyrio a cheisio niwaid ei wrthrych; a gwylio 
am bob mantaisi'w ddrygu yn ei gymeriad, ei 
amgylchiadau, a'i berson. Y mae fel lefain yn 
suro ac yn chwerwi y meddwl, y geiriau, yr ym- 
ddangosiad, a'r holl ymddygiadau; ac yn hollol 
anghydweddol â'r cymeriad Cristionogol, I Cor. 
v. 8; Iagoi. 21. 

MAM, Heb. mn, am; benyw epiliog. Cym- 


| hwysir y gair yn yr Ysgrythyrau Santaidd mewn 


ystyr allegawl at eglwys Dduw; at fenyw oed- 
ranus ac anrhydeddus; ac at unryw fenyw gar- 


| edigol, ymgeleddgar, a thirion, Gal. iv. 26; 1 


Tim.v.2; Rhuf. xvi. 13. Y mae yn arwyddo 
hefyd yr achos dechreuol o rywbeth; megys, 
““mam y drwg;”y Fam Eglwys; a'r Fam Iaith. 
““ Mam puteiniaid a ffieidd-dra'r ddaear,” yw un 
o enwau ysgrythyrol yr Eglwys Babaidd, Dat. 
xvii. 5. 

MAMILARIAID, Llad, Mamila, teth, diden,) 
cangen o'r Memoniaid, a elwir felly gan Mills, 
Bayle, a Gregoire, herwydd iddynt ymranu oddi- 
wrth y blaid hono yn Harlem, yn achos rhyw 
ddyn ieuanc, yr hwn a gymerodd ryddid anwedd- 
us â mynwes rhyw fenyw; ac o herwydd hyny 
a ddygwyd ger bron y llys eglwysig. Rhai a'i 
dyfarnent efi gael ei esgymuno; ond eraill a 
dybient y ddedryd hono yn rhy erwin, herwydd 
paham y cawsant eu cyfenwi Mamilariaid.  Caf- 
odd yr un enw ei gymhwyso wedi hyny at bleid- 
wyr eraill anweddeidd-dra. 

MANES, neu MANICH/JEUS, sylfaenydd y 
Manichêaid, a flagurodd oddiamgylch y flwydd- 
yn 270. Efe ydoedd frodor o Persia, ond ni 
chafodd ei eni, fel y myn rhai, mewn cyflwr o 
gaethiwed, Gosodir ef allan fel dyn cryn ddysg- 
edig, a dywedir iddo, pan nad oedd ond ieuanc, 
gael ei urddo yn offeiriad; ond wedi hyny yn 


MAN 


561 


MAN 


athrawiaeth Maues o borth y ddwy egwyddor, 
eithr a angchymeradwyodd ei dybiau arbenig yn 
nghylch Cristionogrwydd, herwydd pa rai y coll- 
odd ffafr y tywysog, ac y gorfu arno encilioi Dwr- 
eistan. Ar farwolaeth Sapor, yn 2/1, neu 172, dy- 
chwelodd i'r llys, a chafodd dderbyniad croesawus 
gan Hormisdas, y brenin newydd. 
odd y teyrnasiad hwn yn unig ond dwy flynedd; 
ac er bod Veranes, mab y brenin, yn gogwyddo 
ar y cyntafi ffafrio Manes, eto cafodd ei orchfygu 
gen y gwaradwyddiadau a'r drwg-dybiau ag 
oeddynt yn ei erbyn; ac wedi dadl gyhoeddus, 
yn yr hon, fel y gallasid dysgwyl, y trechwyd 
Manes, cafodd ei ddienyddio trwy groeshoeli d 
neu ílingiad, yn 277. Yn bresenol ystyrir y cy- 
huddiad o'i fod yn ffugio mai efe oedd y Messia, 
neu yr Ysbryd Glân, fel dirmyg anhaeddianol 
arno. Ymddengys mewn gwirionedd, mai ystyr 
ei enw, sef Dyddanydd, oedd yr achlysur o ran 
olaf y cyhuddiad. 

MANICHEAID, y rhai hyny a fabwysiadas- 


ant dybiau Manes, yr hwn a ddarluniwyd yn | 


flaenorol. Athrawiaeth Manes ydoedd gymysg- 


| 
edd amrywiog o egwyddorion Cristionogaeth â | 


hen athronyddiaeth y Persiaid, yn yr hon yr 
addysgwyd ef yn ei ieuenctyd. Efe a,gysyllt- 
odd y ddwy gyfundraeth â'u gilydd, gan gym- 
hwyso a chyfaddasu y cymeriadau a'r gweith. 
rediadau hyny at Iesu Grist, ag y mae y Pers- 
iaid yn eu cymhwyso at y duw Mithras. 

Sefydlodd ddwy egwyddor, un ddaac un ddrwg; 
y flaenaf, o'r defnydd puraf a theneuaf, yr hon a. 
gyfenwai goleuni, yn gwneuthur dim ond da ; a'r 
ail, o ddefnydd garw a llygredig, yr hon a alwai 
tywyllwch, yn gwneuthur dim ond drwg. Yr 
athronyddiaeth hon sydd hen iawn; ac y mae 
Plutarch yn ymdrin yn helaeth â hi yn ei Isis 
a'i Osiris. 

Yn ol Manes, ein heneidiau a wnaethpwyd gan 
yr egwyddor dda, a'n cyrff gan yr un ddrwg; ac 
y mae y ddwy egwyddor yma, yn ol ei farn ef, o 
gyd-dragywyddol, ac yn annibynol ar eu gilydd. 
Hefyd, golygai y ddwy yn ddarostyngedig i 
lywyddiad dau Fod goruchel, yn hanfodi er pob 
tragywyddoldeb. Arolygydd y goleuni a elwir 
yn Dduw; allywydd tiriogaeth y tywyllwch, a 
elwir yn J7yle, neu Gythraul. Y maellywydd y 
goleuni yn oruchel ddedwydd, ac o herwydd hyny 
yn gymwynasgar a daionus; ond tywysog y 


tywyllwch yn annedwydd ynddo ei hun, ac yn | 
chwenych gwneyd pawb yr un modd; ac felly | 


yn ddrygionus a maleisus. Y bodau hyn a wnaeth- 
ant luaws aneirif o greaduriaid tebyg iddynt 


eu hunain, ac a'u taenasant trwy eu tiriogaethau | 


priod. Mewn canlyniad i ymdrech rhwng llyw- 
ydd goleuni a thywysog y tywyllwch, yn yr hon 
y trechwyd yr olaf, gwnaeth tywysog y fagddu 
rieni cyntefig dynolryw, y rhai a gynhwysent 
gyrff cyfansoddedig o ddefnydd llygredig teyrnas 
y tywyllwch, yn nghyd â dau enaid; un yn 
deimladol a chwantus, yn deilliaw oddiwrth yr 
egwyddor ddrwg; a'r llall yn rhesymol ac an- 
farwol, yn cynwys paladr o oleuni dwyfol wedi ei 
ddwyn ymaith gan luoedd y tywyllwch yn yr 
ymdrech rag-grybwylledig, a'i osod yn nghanol 


Ni pharha- | 
| dealltwriaeth gogoneddus, yr hwn a elwir Mithras 


Persia; yr hwn a gofleidiodd | 


cruglwyth o ddefnydd adwythig. Y ddaear â 
grewyd gan Dduw, o'r clamp defnydd llygredig 
hwn, i'r dyben i fod yn drigfa i ddynolryw, fel y 
byddai i'w heneidiau caeth gael eu gwaredu yn 
raddol o'u carcharau corfforawl, a'r elfenau nefol 
i gael eu rhyddhau o'r defnyddiau geirwon yn y 
rhai y maent yn amguddiedig. I'r dyben hwn 
ffurfiodd Duw ddau fod o'i sylwedd ei hun, sef 
Crist a'r Ysbryd Glân; canys y Manicheaid a 
gredant mewn trindod cyd-sylweddol. Crist, y 


gan y Persiaid, yn hanfodi ynddo ac o hono ei 
hun, ac yn cyfaneddu yn yr haul, a ymddangos- 
odd yn mhlith yr Iuddewon, wedi ei wisgo â 
ffurf corff. dynol, i'r dyben i ryddhau yr enaid 
rhesymol o'r corff llygredig, ac i orchfygu grym 
defnydd adwythig. Yr Iuddewon yn cael eu 
cynhyrfu gan dywysog y tywyllwch, a'i rhoddas- 
ant ef i farwolaeth waradwyddus, yr hwn a ddy- 
oddefodd nid mewn gwirionedd, eithr mewn 
ymddangosiad, ac yn ol dychymyg dynion, Gwedi 
i fwriadau Crist gael eu hateb, dychwelodd i'w 
orsedd yn yr Haul, gan osod Apostolion i led- 
aenu ei grefydd, yn nghyd âg addewid o ddyddan- 
ydd i'w ganlynwyr. Yr eneidiau hyny sydd yn 
credu mai Iesu Grist yw Mab Duw, sydd yn 
ymwrthod ag addoliad duw yr Iuddewon, yr hwn 
yw tywysog y tywyllwch, ac yn ufyddhau i gyf- 
reithiau Orist, y rhai a eglurwyd gan Manes, 
ydynt yn cael eu puro yn raddol oddiwrth halog- 
rwydd defnydd; ac ar ol i'w puredigaeth gael ei 
berffeithio, ac iddynt fyned trwy ddau gyflwr o 
brofiad, un trwy ddwfr, a'r llall trwy dân, y 
blaenaf yn y lleuad, a'r olaf yn yr haul; eu cyrff 
a ddychwelant i'w pentwr dechreuol, (canys y 
Manicheaid a wawdiant adgyfodiad y corff,) a'u 
heneidiau a ddychwelant i diriogaethau goleuni. 
Ond eneidiau esgeuluswyr iachusol waith pured- 
igaeth ar ol marwolaeth, a ant i gyrff anifeiliaid 
ac ansoddau eraill, lle yr arosant hyd nes cyf- 
lawni eu prawf. Rhai, pa fodd bynag, yn fwy 
cyndyn a gwrthnysig na'u gilydd, a drosglwydd- 
iri ystad o brawf gerwinach, a thros amser a 
draddodir i awdurdod ysprydion adwythig awyr- 
awl, yrhaia'u poenydiant mewn gwahanol ffyrdd. 
Âr ol hyn bydd i dân dori allan ac ysu cyfan- 
soddiad y byd; a thywysog a galluoedd y tywyll- 
wch a ddychwelant i orsafoedd cyntefig eu hing 
a'u poenydiau, ac yno y cyfaneddant yn dragy- 
wydd. Amgylchynir y trigfanau hyn a gwarch- 
odlu anorchfygol, er eu hatal rhag adnewyddu 
rhyfel yn nhiriogaethau goleuni mwyach. 

Benthycodd Manes lawer o bethau oddiwrth 
yr hen Gnostiaid; herwydd hyn, y mae amryw- 
iol awdwyr yn ystyried y Manicheaid fel cangen 
o'r Gnostiaid. 

Mewn gwirionedd, yr athrawiaeth Fanicheaidd 
ydoedd gysawd o athronyddiaeth yn hytrach nag 
o grefydd. Arferent swyngyfareddau yn gyffelyb 
i'r Bassilidiaid; a dywedir eu bod yn proffesu 
athronyddiaeth a seryddiaeth. Yr oeddynt yn 
gwadu gwir gnawdoliaeth Crist, gan haeru nad 
oedd ond ymddangosiad yn unig; ac o ganlyniad 
gwadent ei enedigaeth, marwolaeth, &c. —Ffug- 
ient na ddaeth cyfraith Moses oddiwrth Dduw, 
hyny yw, yr egwyddor dda, eithr oddiwrth yr un 
ddrwg; ac iddi, herwydd hyny, gael ei dileu, 
Gwrthodent yn mron yr holl lyfrau santaidd, yn 


MAN 


562 MAN 


y rhai y mae Cristionogion yn edrych am wir- 
ìoneddau goruchel eu crefydd. MHaerent nad 
gwaith Duw, ond gwaith tywysog y fagddu, yr 
hwn a dros-osodwyd gan yr Iuddewon yn lley 
gwir Dduw, oedd yr Hen Destament. Ymgadw- 
ent yn hollol oddiwrth ymborthi ar gig neb rhyw 
anifeiliaid, gan ddilyn yn hyuy athrawiaeth Py- 
thagoras; ac oeddynt hefyd yn anghymeradwyo 
priodas. Canfyddir eu cyfeiliornadau eraill yn 
ngweithiau Epiphanius, ac Awgustine. _ Gan i'r 
olaf fod yn un honynt, tebygir ei fod ef yn 
berffaith adnabyddus â'u holl ddaliadau. 

Er fod y Manicheiaid yn proffesu derbyn llyfr- 
au y Testament Newydd, eto mewn effaith ni 
chymerent yn unig ond cymaint o honynt ag 
oedd yn gytunol â'u tybiau. Ffurfiasant yn 
gyntaf iddynt eu hunain fath o ddychymyg neu 
gysawd llygredig o Gristionogaeth; ac yna yr 
oeddynt yn cyfaddasu ysgrifeniadau yr Apostol- 
ion at hwn, gan ffugio i bob peth anghyson â hi 
gael ei ddodi i mewn yn y Testament Newydd 
gan yr ysgrifenwyr diweddaraf, y rhai oeddynt 
haner Iuddewon. Ar y llaw arall, parasanti 
ffug-chwedlau a llyfrau Apocryphaidd gael eu 
derbyn fel ysgrifeniadau Apostolaidd; ïe, drwg- 
dybir hwynt hyd yn nod o fod yn euog o ffugio 
amryw rai eraill er mwyn amddiffyn eu cyfeiliorn- 
adau yn well. Rhoddodd Epiphanius gofrestr 
o amryw ddarnau a gyfansoddwyd gan Manes, 
gan ychwanegu dyfyniadau allan o amrywiol o 
honynt. Y rhai hyn ydynt y dirgelion, y Penod- 
au, yr Efengyl, a'r Drysorfa. 

Y rheol bywyd ac ymddygiadau, yr hon a 
osododd Manesi'w ganlynwyr ydoedd yn ang- 
hymedrol lem a_ gerwin. Ond pa fodd bynag, 
efe a ddosbarthodd ei ddysgyblion yn ddau ddos- 
barth ; un yn cynwys Cristionogion perffaith, tan 
y cyfenwad etholedigion; a'r llall, y rhai an- 
mherffaith a gweinion, tan yr enw gwrandawyr 
neu glywedyddion. Yr etholedigion oeddynt 
rwymedig i ymataliad hollol oddiwrth gig, wyau, 
llaeth, pysgod, pob diodydd meddwawl, priodas, 
a phob mwyniant careugar; ac i fyw mewn cyf- 
lwr o angen mawr, gan borthi eu cyrff teneuon 
â bara, dail, pys, a melwn; ac ymddifadu eu 
hunain o'r holl gysuron ag sydd yn deilliaw 
oddiwrth foddhad cymedrol y nwydau naturiol, 
ac hefyd oddiwrth amrywiol o ymdriniaethau di- 
niwaid a hyfryd eraill. Caniateid i'r clywedydd- 
ion feddianu tai, tiroedd, a golud, i ymborthi ar 
gig, ac i fyned i'r cyflwr priodasol; ond rhodd- 
id y rhyddid hwn iddynt gydag amryw gwtog- 
iadau, a than yr amodau caethaf o gymedrolder 
a dirwest. Cymanfa gyffredinol y Manicheaid a 
flaenorid gan benog, yr hwn a gynrychiolai lesu 
Grist. Yn-gysylltiedig ac ef yr oedd deuddeg o 
lywyddwyr neu lywodraethwyr wedi eu bwriadu 
i gynrychioli y deuddeg Apostol; a chanlynid y 
rhai hyn gan ddeuddeg esgob a thriugain, efel- 
ychiadau o ddeuddeg dysgybl a thriugain Crist. 
Yr oedd gan yr esgobion hyn henuriaid neu ddi- 
aconiaid o tanynt, a holl aelodau y graddau 
crefyddol hyn a ddewisid o fysg yr etholedigion. 
Eu haddoliad oedd yn syml a diaddurn, yn gyn- 
wysedig o weddiau, darlleniad yr ysgrythyrau, 
a gwrandawiad pregethau, yn y rhai y caniateid 
i'r clywedyddion yn gystal â'r etholedigion i fod 
yn bresenol, Ymarferant hefyd â bedydd a Swper 


yr Arglwydd. Cadwent ddydd yr Arglwydd, gan 
ei gynal fel ympryd; hefyd cadwent y Pasg a'r 
Sulgwyn. Ê 

Oddeutu'r bedwaredd ganrif, y Manicheaid a 
ddirgelent eu hunain o tan amrywiol enwau, 
y rhai a fabwysiadasant yn olynol, ac a newid- 
ieat yn gyfartal i'r modd y dirganfyddid hwynt 
trwyddynt. Fel hyn cymerasant arnynt eu hun- 
ain yr enwau Eucratitiaid, Apotaitiaid, Saccoph- 
oriaid, Hydroparastatiaid, Solitariaid, yn nghyd 
âg amryw eraill tan y rhai y gorweddent dros 
amser yn guddiedig; ond nid allent, pa fodd 
bynag, ddianc sylw eu gelynion yn hir. Oddi- 
amgylch diwedd y chweched ganrif enillodd y 
blaid bon gryn awdurdod, yn neillduol yn mhlith 
y Persiaid. 

Tua chanol y ddeuddegfed ganrif, ymddangos- 
odd y blaid Fanicheaidd mewn dull newydd, o 
herwydd un Cystenyn, Armeniad, yr hwn a ym- 
unodd â hi aca gymerodd arno atal darlleniad 
pob llyfrau oddigerth Efengylwyr ac. Epistolau 
Paul, y rhai a esboniodd efe yn y cyfryw fodd ac 
a gynwysai gysawd newydd o Fanicheaid.  Ym- 
wrthododd â holl ysgrifeniadau ei flaenafiaid yn 
hollol; gan osod o'r neilldu wag-ddychymygion 
y Falentiaid a'u tri deg diaconiaid, chwedl y 
Maniaid yn nghylch tarddiad y gwlaw, yn nghyd 
â breuddwydion eraill; ond eto cadwodd anmhur- 
edigaeth y Basilidiaid. _ Yn y fath fodd y diwyg- 
iodd efe Fanicheaeth, fel nad oedd ei ganlynwyr 
yn rhysu esgymuno Scythian a Buddas, y rhai 
hefyd a elwir Addasa Therheinth, cyd-oeswyr 
a dysgyblion, fel y dywed rhai, ac yn ol. eraill 
blaenafiaid ac athrawon Manes, ac hyd y nod 
Manes ei hun, gan mai eu prif Apostol yn awr 
oedd Cystenyn. Gwedi iddo dwyllo rhifedi an- 
nifeiriol o bobl, cafodd o'r diwedd ei labyddio 
trwy orchymyn yr ymerawdwr. 

Dywedir i'r blaid hon ffynu yn Bosnia, a'r 
taleithiau cylchynol, oddeutu diwedd y bymtheg- 
fed ganrif; ac iddynt daenu eu hathrawiaeth 
gydag eondra, a chynal eu cyfarfodydd crefyddol 
yn ddigosb; ond y mae achos i gredu i'w enw 
gael ei roddi ar y rhai a ymneillduasant oddiwrth 
yr eglwys lywyddawl, i'r dyben i'w gwarad- 
wyddo. 

MANNA, Heb. |n, Man, Gr. Manna ; y bara 
a roddodd yr Arglwydd i blant Israel yn niffaeth- 
wch Arabia, o'r wythfed wersylliad yn anialwch 
Sin, Ex. xvi. 13. 

Wedi i'r toes a ddygasant allan o'r Aifft, ac 
a bobasant yn Succoth yn deisenau croyw, ddar- 
fod, dechreuasant duchan yn erbyn Moses ac 
Aaron, gân ddywedyd, “O na buasem. feirw 
trwy law yr Arglwydd yn yr Aiíft, pan oeddym 
yn eistedd wrth y crochanau cig, ac yn bwyta 
bara ein gwala; ond chwi a'n dygasoch allan i'r 
anialwch hwn, i ladd yr holl dyrfa hon ânewyn,” 
Ex. xii. 87, 39; xvi. 2, 3. ““ Yna yr Arglwydd 
a ddywedodd wrth Moses, wele, mia wlawiaf 
fara arnoch o'r nefoedd ; a'r bobl a ant allan, ac 
a gasglant ddogn dydd yn ei ddydd,” ad. 8. 
A thrachefn, “ Clywais duchan meibion Israel; 
llefara wrthynt, yn yr hwyr y cewch fwyta cig, 
a'r bore y'ch diwellir o fara. Felly yn yr hwyr 
y soíleir a ddaethant, ac a orchuddiasant y wer- 


syllfa; a'r bore yr oedd caenen o wlith o amgylch 


y wersyllfa. A phan gododd y gaenen wlith, 


—— 


MAN 


563 


MAN 


wele ar hyd wyneb yr anialwch dipynau cryn- 
ion can faned a'r llywdrew ar y ddaear. A phan 
welodd meibion Israel hyny, hwy a ddywedasant 
wrth eu gilydd, yno, man houa, Beth yw? 
Canys ni wyddent beth ydoedd. A dywedodd 
Moses wrthynt, hwn yw'r bara a roddodd yr 
Arglwyddi chwii'w fwyta,” ad.12—15. A thy 
Israel a alwasant ei enw ef Manna, (Heb jn, 
Man,) ac yr oedd efe fel had coriander ; yn wyn ; 
a'i flas fel afrllad o fêl, ad. 31; neu, “fel had 
coriander, a'i liw fel bdeliwm,” Num. xi. 7. Pan 
ddisgynai'r gwlith y nos ar y gwersyll, dis- 
gynai y manna arno ef,” Num: xi. 9. Dyma'r 
hanes ysgrythyrol am y manna; oddiwrth yr 
hon yr ymddengys mai yn y nos y disgynaì; ei 
fod yn cael ei orchuddio gan y gwlith, ac yn an- 
weledig i Israel hyd nesi hwnw godi; na wydd- 
ent beth ydoedd, ac mai hyny oedd yr achlysur 
iddynt ei alw manna; a'i fod o ran ei faintioli 
“yn fân fel gronynau llwydrew; o ran ei ífurf yn 
' grwn, fel had coriander; ac o ran eiliw yn wyn, 
fel bdeliwm; ac o ran ei flas, yn felus, fel afrllad 
'ofêl. Pan y gadawid ef allan, toddai yn ngwres 
' yr haul, ond caledai yn y babell, fel y gellid 
naill ai ei falu mewn melinau, ei guro mewn 
' morter, neu ei ferwi mewn peiriau, a'i wneuthur 
yn deisenau, Ex. xvi. 21; Num.xi. 8. Disgynai 
“y fath gyflawnder o hono yn ddyddiol dros 
yspaid deugain mlynedd, ag oedd yn fwy na digon 
i ddiwallu angen uwchlaw miliwn o eneidiau. Yr 
oedd yr Israeliaid i'w gasglu bob bore; ac ar y 
chwechfed dydd casglent ddau cymaint ag ar 
ddiwrnod arall, gogyfer a diwallu eu hangen dros 
— y diwrnod hwnw a'r Sabbath ; ae er ei fod yn pydru 
ac yn magu pryfaid os cedwid ef un diwrnod 
arall hyd y bore, eto nid oedd y cyfryw beth yn 
dygwydd ar y Sabbath. Heblaw hyny, yr oedd 
pobun aallai, yn ei gasglu yn ol ei fwyta; omer, 
(hyny yw o gylch tri chwart,) i bob un a fyddai 
o angenrheidrwydd, neu o orfod, yn aros yn ei 
babell. Yr oedd rhai yn casglu mwy, a rhailai; 
ond nid oedd gweddill i'r hwn a gasglasai lawer, 
nac eisiau ar yr hwn a gasglai ychydig. Y rheswm 
o hyn oedd, naill ai eu bod yn taflu y cwbl yn 
un pentwr, ac yn mesur o hwnw omer i bob un; 
neu yn hytrach eu bod i gyfranu y naill i'r llall, 
fel y byddai yr angen ar neb. Edr. 2 Cor. viii. 
13—15. 

Yn goffadwriaeth am waith Duw yn porthi 
Israel, dros 40 mlynedd â manna, cyfarwyddwyd. 
Aaron i osod llonaid omer o hono mewn crochan, 
ger bron yr Arglwydd, yn y cysegr santeiddiolaf, 
Ex. xvi. 38. Nid yn yr arch yr oedd y crochan 
aur a'r manna, ond yn babell, ger bron yr 
Arglwydd: oblegyd nid oedd dim yn yr arch, 
ond y llechau yn unig, 1. Bren. viii. 9; 2 Cron. 
v. 10. Nid yw Heb. ix. 3, 4, yn gwneuthur dim 
yn erbyn hyn ; oblegyd darlunio dodrefn y babell, 
ac nid cynwysiad yr arch, y mae'r apostol. Ei 
eiriau ef ydynt:—'* Ac yn ol yr ail len, yr oedd 
y babell, yr hon a elwid y cysegr santeiddiolaf; 
yr kom yr oedd y thuser aur ynddi, (Xpvcovv 
cgovca 9vpvarnpiov, having the golden censer,) 
ac arch y cyfamod wedi ei goreuro oddiam- 
gylch; yn yr ^on, (sef y babell,) yr oedd y croch- 
an aur a'r manna ynddo, a gwialen Aaron yr hon 
a flagurasai, a llechau y cyfamod tragywyddol.” 


Gwir yw fod y llechau yn yr arch; ond yr oedd 
yr arch yn gystala hwythau yn y babell. Am 
hyny, yr oedd yn addas i'r Apostol, wrth ddar- 
lunio holl ddodrefn y babell, i ddywedyd eu bod 
hwy, yn gystal a phethau eraill ynddi hi. Ond 
craffu ar y rhag-flaenor (antecedent) nid oes un 
anghysondeb rhwng y geiriau â lleoedd eraill o'r 
Ysgrythyr; nac un angen troi ev (yn,) yn wrth, 
i'r diben i symud ymaith un dyryswch ; gan nad 
oes un ynddynt. 

Heblaw diwallu angenrheidiau corfforol yr 
Israeliaid, yr oedd y manna yn gysgod ìddynt 
o'r Messia, yn nghyd â'r bendithion ysbrydol 
deilliedig trwy ei gyfryngdod ef. Herwydd hyn 
gelwir y manna yn “fwyd ysbrydol;” a'r Ar- 
glwydd Iesu Grist, “ Y gwir fara o'r nef,” 1 Cor. 
x.3; Ioan vi. 32. Ymddengys y cyferbyniad 
rhyngddynt mewn tri o bethau; 1. Yn eu tardd- 
iad dwyfol. 'Tybìai yr Iuddewon mai Moses a 
roddasai y manna i'w tadau yn yr anialwch ; ond 
nid oes genym un hanes credadwy iddo gymaint 
a gweddïo am dano. “Hwn,” meddai efe, “ yw 
y bara yr hwn a roddodd yr Arglwyddi chwii'w 
fwyta,” Ex. xvi. 15. “Nid Moses, ebe Orist, a 
roddodd i chwi y bara o'r nef; ond fy Nhad sydd 
yn rhoddii chwi y gwir fara o'r nef,” Ioan vi. 
82. Rhai a dybiant fod yr hyn a gam-enwir yn 
awr yn fanna, (yr hwn nid yw amgen math o fel 
tewychediz yn dystyllio allan o ddail coed yr 
Arabia, a lleoedd eraill,) o'r un natur a'r manna 
â's hwn y porthwyd Israel yn yr anialwch; ac 
nad oedd y wyrth yn gynwysedig mewn creu 
sylwedd newydd, eithr mewn peri iddo ddisgyn 
bob nos, dros ysbaid deugain mlynedd, yn y fath 
gyflawnder ag oedd yn angenrheidioli ddiwallu 
angen cynifer o filoedd o ddynion. Ond cyn y 
gellir caniatau hyny, rhaid golygu fod y tir cras 
sychedig, yr oedd Israel yn ymwthio ynddo, yn 
llawn o'r coed o sylwedd y rhai y ffurfir y cyfryw 
ddefnydd, a bod y teithwyr bob dydd dros gy- 
mainta hyny o amser, yn eu canol; yr hyn, a 
dywedyd y lleiaf, sydd afresymol. Heblaw hyny 
y mne'r sylwedd mewn dadl o natur garthiadol, 
ac felly yn anaddas yn ymborth. O ganlyniad, 
rhaid penderfynu mai peth a greodd Duw i'r 
perwyl hwnw oedd y manna y porthwyd Israel 
âg ef. Y mae hollol ddyeithrwch Israel iddo, 
a'u hanwybodaeth o'i natur, yn fwy na lled-ar- 
wyddo hyny, Ex. xvi. 15; Deut. viii. 3. Y mae 
yr Arglwydd Iesu Grist o darddiad dwyfol. Mab 
y Duw byw ydyw. O'r nef, oddiwrth Dduw y 
daeth, ac yr anfonwyd ef. Heblaw tystiolaeth 
Duw, y mae purdeb difrycheulyd ei gymeriad, 
natur ei athrawiaeth, y gwyrthiau a gyflawnodd, 
eì adgyfodiad o feirw ar fore'r trydydd dydd ar 
ol ei gladdedigaeth, yn nghyd â pharhad a 
llwyddiant ei grefydd yn y byd yn ngwyneb 
cymaint o rwystrau a gelyniaeth, yn eglur brofi 
darddiad a'i anfoniad dwyfol. 2. Yn eu dybenion. 
Dyben y manna oedd cadw miloedd rhag marw- 
olaeth enbyd ac anocheladwy, Ex. xvi. 2, 3, 4. 
Prif ddyben anfoniad yr Arglwydd Iesu Grist, 
oedd gwared pawb a gredant ynddo rhag dinystr 
tragywyddol, “Felly y carodd Duw y byd, fel 
y rhoddodd efe ei unig enedig Fab ; fel na choller 
pwy bynag a gredo ynddo ef, ond caffael o bono 
fywyd tragywyddol. Mab y dyn a ddaeth, i 
geisio ac i gadw yr hyn a gollasid: ïe, daeth i 


MAN 


ô64 


MAN 


roddi ei einioes yn bridwerth dros bawb.” Hyn, 
ac nid addysgu dynion yn ewyllys Duw, a chad- 
arnhau ei athrawiaeth trwy wyrthiau, oedd ei 
brif neges yn ein byd ni. Is-ddyben, neu beth 
i'w wneuthur gyda llaw, oedd y pethau eraill 
a'u cyffelyb; a gallasid eu cyflawni heb i'r gair 
tragywyddol ymgnawdoli, neu i Fab Duw ddyfod 
yn Fab dyn. Dysgodd eraill fwy o ewyllys Duw 
i ddynion nag a ddarfu i Grist; nid am eu bod 
yn ei wybod yn well, ond oblegyd nad prif or- 
chwyl Crist oedd hyny. 3. Yn y dull a'r modd 
yr oedd y dybenion mewn golwg yn cael eu hateb. 
I'r dyben o sicrhau dyben arbenig Duw yn 
rhoddiad y manna, yr oedd yn rhaid i'r Iuddew- 
on ei ddefnyddio, a hyny yn gyfan-gwbl yn ol 
y rheol ag yr oedd Duw wedi ei osod o'u blaen. 
Nid digon oedd iddynt edrych arno, siarad am 
dano, ei deimlo â'u dwylaw, a chyffwrdd âg ef; 
rhaid oedd iddynt ei gasglu, ei drin, ac ymborthi 
arno. Rhaid oedd iddynt wneuthur hyn yn 
brydlon ac yn feunyddiol; ïe, rhaid oedd i bob 
un o honynt ymborthi arno yn bersonol, ac ar 
eiben ei hun, neu farw. Pe buasent yn es- 
geuluso ci gasglu yn brydlon yn y bore, 
nid oedd i'w gael; ac os gweddillient ddim o hono 
hyd y bore yr oedd yn magu pryfed ac yn drewi, ac 
felly yn dyfod yn anaddas i'w ddefnyddio fel ym- 
borth, Ex. xvi. 16—21. _ I'r dyben o sicrhau i ni 
ein hunain y dybenion golygedig yn nghyfryng- 
dod yr Arglwydd Iesu Grist, y mae yn angen- 
rheidioli ni, nid yn unig ddarllen, gwrando, a 
siarad yn ei gylch, ond hefyd i'w ddefnyddio trwy 
fíydd, fel sylfaen ein heddychiad â Duw, a'n had- 
feriad i'w ffafr; oblegyd y neb a gredo a fydd 
cadwedig, a'r neb ni chredo a ddemnir. Yn wir, 
yn wir, meddaf i chwi, ebe Crist, oni fwytewch 
gnawd Mab y dyn, ac oni yfwch ei waed ef, nid 
oes genych fywyd ynoch. Rbaid gwneuthur hyn 
yn brydlon, oblegyd y sawl a'i ceisiant ef yn fore 
a'i cant. Rhaid gwneyd yr un peth yn feunydd- 
iol; oblegyd rhaid aros ynddo yn gystal a dyfod 
iddo, os mynwn fod yn gadwedig. Rhaid hefyd i 
bob un ei ddefnyddio, neu gredu ynddo yn berson- 
ol, ac ar ei ben ei hun. Ni ellir gweithredu ffydd 
trwy ddirprwy. Ni wasanaetha ffydd y gwr i'r 
wraig, na ffydd y rhieni i'r plant. Rhaid i bob 
un wrth ffydd yn Nghrist ei hun. 

Ond er fod cyferbyniad rhwng yr Arglwydd 
Iesu Grist, fel cyfryngwr, neu iawn, â'r manna; 
eto y mae y blaenaf yn tra-rhagori ar yr olaf; a 
hyny, yn 1. Ym eì gynheddfau ardderchog a di- 
gyffelyb. Yr oedd y manna yn ardderchog; her- 
wydd paham, tebygol, yr oedd yn cael ei alw yn 
“fara angylion, neu y cedyrn,” »“vnn, Ps. 
]xxvii. 24, 25. Yr oedd yn eu nerthu a'u cryf- 
hau, yn gystal ag yn eu cadw yn fyw. Ond 
mewn cyferbyniad iddo, gelwir Crist yn wir fara, 
bara Duw, bara'r bywyd, a bara bywiol, Ioan 
vi. 32, 93—49, 5l. Nid oedd hwnw ond cyn- 
aliaeth bywyd; ond y bywyd ei hunau yw 
Crist. Nid oedd y manna yn unig ond yn cynal 
bywyd lle yr oedd ; ond y mae Crist yn eiroddi 
llenad yw. Ymborth i'r corff yn unig oedd y 
manna ynddo ei hun: ond ymborth enaid yw 
Crist. Y bywyd naturiol yn unig yr oedd y 
manna yn ei gynal, a hyny dros ychydig amscr; 
ond y mae Crist yn rhoddi ac yn cynal bywyd 
tragywyddol acanfarwol, Ioan vi. 35,40. 2. Yn 


rhifedi ac amledd y gwrthrychau y mae efe wedi 
eu bwriadu i'w llesbau. Nid oedd y manna wedi 
ei fwriadu at wasanaeth neb ond plant Israel yn 
unig, yn nghyd a'r lluaws pobl gymysg ag oedd 
yn myned gyda hwynt tua Chanaan, Num. xi. 
4—6. Ond “Iachawdwr y byd ” yw Crist, (Ioan 
iv. 42); ac y mae pawb yn ddiwahaniaeth yn 
cael eu gwahodd i gyfranogi o'r bendithion sydd 
ynddo, (Esay xlv. 22); ïe, y mae pawb yn der- 
byn rhyw les trwyddo, (Ioan i. 9, 10); ac nid oes 
un rhwystr i neb sydd yn clywed am dano, i 
dderbyn y lles penaf a mwyaf trwyddo, ond ang- 
rhediniaeth gwirfoddol, Ioan v. 37, 40. 

Gelwir Crist ““y manna cuddiedig,” yn 1. Gyda 
golwg ar y lluoedd sy heb eî adnabod. Fel yr oedd 
y gaenen wlith yn cuddio y manna o olwg yr 
Israeliaid, hyd i wres yr haul ei chodi, felly y 
mae llen o anwybodaeth, neu anystyriaeth, yn 
atal miloedd rhag canfod gogoniant Crist; ac yn 
peri ei fod yn fanna cuddiedig iddynt, Ex. xvi. 
15 Esa. xxv. .; 2 C0m 11v. 3,1 'Ondnan 
ymchwelant at yr Arglwydd, tynir ymaith y 
gorchudd; ac yna “edrychant arno ag wyneb 
agored, 2 Cor. iii. 16, 17. 2. Gyda golwg ar y 
diwgeledigaethau sydd yn eì berson a'i waith, hyd 
yn nod â'r rhaì sydd yn eiwir adnabod mewn rhan. 
Yr oedd y manna yn rhyfeddod i Israel pan y 
cawsant olwg arno. Ni wyddent beth oedd: ac 
nid oeddynt yn gallu dirnad ei natur na'i ddyben, 
hyd nesi Moses eu goleuo. Herwydd hyn, pan 
y gwelsant ef, dywedasant wrth eu gilydd Man- 
houa? h.y., beth yw? Y mae Crist yn rhyfedd- 
od i'r rhai sydd. yn ei adnabod oreu; ac o ran 
dyfnderoedd anchwiliadwy rhyfeddodau cyfan- 
soddiad ei berson, fel Immanuel, Duw gyda ni, 
bydd yn guddiedig oddiwrthynt byth, 1 Tim.iii. 
16. 83. O ran ei sefyllfa bresenol yn y nef, gyda 
golwg ar drigolion daear. “* Manna cuddiedig?” 
oedd y manna yn y crochan aur, yn y cysegr sant- 
eiddiolaf gynt, i bawb ond yr archoffeiriaid; ac 
iddo ef ond unwaith yn y flwyddyn, Heb. ix. 7. 
Crist “cuddiedig” oddiwrth lygaid corfforol 
pawb o drigolion daear yw Crist yn ei sefyllfa 
ddyrchafedig yn bresenol yn y nef, Col.iii. 3; 
l Pedri. 8. Dichon mai yn yr olwg hyn yn 
benaf, fel gwrthlun y manna gynt, y mae yn cael 
ei gyfenwi yn “' Fanna cuddiedig.” 

MANTAIS, unrhyw fydd, neu amgylchiad 
ffafrol, ” 

MANTAIS Y LLERNWYR, (Benefit of 
“Clergy, ) braint berthynol i bersonau mewn urdd- 
au santaidd, trwy yr hon, mewn gwledydd 
pabaidd y rhyddheid hwynt, mewn rhan, neu yn 
hollol, oddiwrth awdurdod llysoedd gwladol. Yr 
achos gwreiddiol o'i sefydlu, oedd yr egwyddor- 
ion coelgrefyddol a ffynent gynt o barth anrhyd - 
edd yr eglwys. Yn ol cyfraith Loegr, yr oedd yn 
cael ei chyfyngu yn unig i gyflafu; (felony;) 
er nad oedd yn wreiddiol wedi bwriadu i gael ei 
chymhwyso eithr yn unig at ddrwg-weithredwyr 
offeiriadol, neu glerig, eto gan fod pob un a allai 
ddarllen, wrth gyfraith Loegr, yn ceel ei ystyried 
yn ysgolhaig, (clerW,) wedi i ddysgeidiaeth 
ddyfod yn beth cyffredin, daeth y cyffredinol- 
rwydd i fwynhau y budd deilliedig oddiwrthi. 
Pendefigion oeddynt a hawl ynddi gan nad pa 
un a fyddent yn ysgolheigion neu beidio; ac yn 
ol gosodiad 3ydd a'r 4ydd o eiddo Gwilym a 


MAR 


565 


MAR 


Maìr, pen. 9fed, a'r 4ydd a'r 5ed, o eiddo yr un | 


rhai, pen. 24, cafodd ei chaniataui fenywod; 
ond yn bresenol, y mae wedi ei hollol ddileu, yn 
achos cyflafu, (felony,) trwy y 7fed a'r 3fed Sior 
ÏV., pen. 28. 

MANTELL, L]ad. mantitium, Saes. mantle ; 
cochl neu arwisg. Edr. Archoffeiriad, Gwisg. 

MARAN-ATHA, gair Syriaidd, cyfansawdd 
o Maran, Arglwydd, ac 4tha, dyfod; yn ar- 
wyddo, “ Y mae yr Arglwydd yn dyfod.” 

Gwedi i'r Iuddewon golli yr awdurdod wladol i 
osod drwg-weithredwyr i farwolaeth, wrth gy- 
hoeddi y prif esgymundod ar droseddwyr cyfraith 
Moses, dywedir eu bod yn arferyd y geiriau, An- 
athema Maranatha, h. y., Bydded felldigedig, y mae 
yr Arglwydd yn dyfod; gan arwyddo trwy hyny 
eu crediniaeth na ddiangai y troseddwyr yn ddi- 
gosb, er nad oedd ganddynt hwy awdurdod i'w 
gweini, ond y deuai yr Arglwydd ei hun i ddial 
arnynt. Hon yw'r felldith a gyhoeddir uwchben 
pawb nad ydynt yn caru yr Arglwydd Iesu Grist, 
1 Cor. xvi, 22. Edr. 4nathema. 

MARCIAID, canlynwyr Mare, rhagflaenor 
uniongyrchol, neu ganlyniedydd nesaf Colarbas- 
us, yr hwn oedd yn byw oddiamgylch canol y 
ganrif gyntaf. Aifftwr neu Iuddew Cristionogol 
ydoedd; a dywedir ei fod yn Falentiniad, os nad 
yn ddewin. 

Y Marciaid oeddynt hoff o ddirgeledigaethau ; 
a'u tybiau am Grist oeddynt gyffelyb i eiddo'r 
Sosin?aid. Credent yn nghenhedliad gwyrthiol 
Tesu; ac i'r Orisi, (yr Eneiniad, sef yr Ysbryd 
Glan, ddisgyn ar y dyn Iesu, trwy yr hyn y 
galluogwyd efi ddatguddio ewyllys y Tad, ac 
i gyflawni yr holl ryfeddodau adroddedig am 
dano yn yr Efengylwyr. Addefent awdurdod 
ddwyfol yr holl Ysgrythyrau, yn gystal yr Hen 
Destament a'r Newydd. Prif hynodrwydd y 
Marciaid ydoedd yr hyn a gyfenwent “ Defodau 
Prynedigaeth,” sef ffurfiau o weddiau yn Hebraeg 
a Syriaeg, y rhai a arferent yn amser bedydd a 
chlefyd. Y ffurf arferedig ganddynt ar fedydd, 
oedd fel y canlyn:—''Y Messia, yr hwn a'm 
gwaredodd oddiwrth y byd, ac oll sydd ynddo, 
yn enw Iao, (Jehofah,) yw Iesu o Nazareth, yr 
hwn a wnaeth gymod trosom ni, a phrid-werth 
ei einioes.” Ond oddiwrth eu tybiau am berson 
Crist, gellir casglu nad oedd eu golygiadau ar yr 
Iawn yn rhy iachus. 

MARCELIAID, canlynwyr Marcelius, yn y 
4ydd ganrif, yr hwn yn ei sêl yn erbyn yr Ariaid, 
asyrthioddi Sabeliaeth. Golygai ef y Mab a'r 


Ysbryd yn unig fel dylifiadau oddiwrth y Tad, 


y rhai, yn nherfyniad goruchwyliaeth y bryned- 
igaeth, a ddychwelent i'r hanfod ddwyfol, ac a 
lyncir i fyny ynddi. 

MARCIONIAID, canlynwyr Marcion, mab 
esgob Pontus, yr hwn, oddiamgylch B. A. 130, a 
aeth yn ddysgybl Cerdon, ac a ychwanegodd rai 
pethau at ei athrawiaeth ef. Credai hanfodiad 
dau Dduw; y Tad goruchaf, a chreawdwr y byd 

weledig, sef Duw yr Iuddewon. Golygai y 
Hlanaf yn dmgaredd i gyd, a'r olaf yn gyfiawn- 
der hollol, tan y cymeriad Dialydd. Golygainad 
allasai y Duw daionus fod yn awdwr y byd hwn; 
pe amgen na buasai ynddo na phechod na phoen ; 
eithr santeiddrwydd a hawddfyd perffaith, fel y 
mae yn y byd a greodd efe. Credai y bydd barn, 

RHAN XI, 


ac mai Duw yr Iuddewon—y Dialydd, fydd y 
barnwr; ond gwadai adgyfodiad y meirw. 

Dysgai Marcion, mai Mab y Duw daionus oedd 
Iesu, yr hwn a gymerodd arno agwedd dyn; ac 
heb ei eni, a ymddangosodd unwaith yn Galilea, 
fel dyn, tan gymeriad Gwaredwr. Er y gwadai 
enedigaeth Crist, eto addefai ei farwolaeth a'i 
adgyfodiad! Yn lle addef dau ddyfodiad Crist, 
credai ef mewn dau Fessia; y blaenaf, Iesu, 
iachawdwr y byd, a'r olaf adferwr y llywodraeth 
Iuddewig. 

Yr oedd Marcion yn gwrthod yr holl hen 
Destament; ac ni dderbynai ond un llyfr ar 
ddeg yn unig o'r Testament Newydd. Luc yn 
unig a dderbyniai o'r efengylwyr, a hwnw nid 
heb lawer o gyfnewidiadau. Yr oedd yn gwrthod 
yr holl ranau o'r Testament Newydd a gynwys- 
ant ddyfyniadau allan o'r Hen Destament. Con- 
demniai briodas, a chanmolai weddwdod, Er ei 
holl anghysondebau, dywedir fod ei ddysgyblion 
yn dra lluosog; bod eu hymddygiadau yn ddi- 
dramgwydd a manylaidd; iddynt ddyoddef mer- 
thyrdod; ac mewn rhai amgylchiadau iddynt 
farw yn orfoleddus. 

MARONIAID, plaid o Gristionogion yn cyf- 
aneddu rhandir a elwir Maronia, yr hwn sy'n 
cyraedd o ben Libanus i lan mor y Tripoli yn 
Syria. Tybia rhai iddynt gymeryd eu henw 
oddiwrth y wlad y maent yn cyfaneddu ynddi; 
tra y mae eraill yn golygu i'r wlad gael ei henw 
oddiwrthynt hwy, ac mai canlynwyr Ioan Maro, 
patriarch Antioch, yn y chweched ganrif, ydynt. 
Dywedir eu bod .hyd y ddeuddegfed ganrif yn 
proffesu egwyddorion y Monotheliaid; ac iddynt 
ar eu hymwrthodiad â hwynt gael eu hadferyd, 
yn 1182 i gyfundeb eglwys Rhufain. Addefant 
uwchafiaeth y Pab; ond gan fod eu gweinidog- 
ion yn ethol eu penaethiaid eu hunain, ac yn di- 
ystyru gweddwdod, y mae yn ddigon eglur nad 
oes fawr bwys yn eu haddefiad. Yn mhob pentref 
o eiddo y Maroniaid y mae capel, offeiriad, a 
chloch; a honant yr hawlo wisgo y ben-wìsg 
werdd. Yn ol Mr. Mills, y maent yn bresenol, 
yn cynwys naw o esgobion, cant a haner o offeir- 
iaid, ac yn nghylch deuddeg mil o aelodau. 
Dywed Mr. Buck, fod lluoedd o honynt yn Ital, 
ac iddynt beri cryn derfysg yn llys. Rhufain yn 
y ganrif ddiweddaf. Hefyd, y mae yn dywedyd 
i gorff o honynt enci]io i ddyífrynoedd Pied- 
mont, ac ymuno â'r Waldensiaid; ac i un arall, 
yn cynwys chwe chant o wyr, ac esgob yn eu 
blaenori, ffoi i Corsica, gan erfyn nodded Gwerin- 
lywodraeth Genoa, rhag cynddaredd y Chwil-lys, 

MARTINIAID, canlynwyr Ffrencyn o'r enw 
Martin, cyfrinolwr, yr hwn a daenodd athraw- 
iaeth Jacob Behmen, yn Moscow, tan deyrnasiad 
Catherine II., ac a enillodd lawer o ganlynwyr. 
Dywedir eu bod yn ymhyfrydu yn fawr mewn 
nodau-arwyddol (hierogliphics) a darluniau cys- 
godol, Edr. Cyfrinolwyr. 

MARW, Heb. nn, mar, chwerw. Yn 1. Di- 
fywyd, dideimlad, digyffro. 2. Swrth, llwfr, 
trymaidd, diduedd, a digalon. ” 

Yn y golygiadau blaenaf y mae holl ddynolryw 
yn eu cyflwr diagdenedledig, yn farw gyda golwg 
ar Dduw a phob rhinwedd, Eph. ii. 1; 1 Tim. yv, 
6; aphob gwir dduwioli raddau mwy neu lai 


| gyda golwg ar y byd, pechod, a'r ddeddf foesol, 
4 


A 


MAR 


666 


MAR 


o ran dysgwyliad a ehwenychiad am fywyd trwy 


eu gweithrediad, Rhuf. vi. 2—7; Gal. ii. 19; 
Col.iii. 3. Yn y golygiadau olaf y mae proffes- 
wyr claiar a hunan-ddigonol yn farw mewn cre: 
fydd a phob daioni, Dat. iii. 1. Cyfeiliornwyr 
rhyfygus, cyndyn, ac anhyblyg, gan eu bod mewn 
ychwanegiad at annheimladrwydd naturiol yn 
ddeiliaid o galedrwydd barnol, ydynt “ddwy- 
waith yn farw,” Judas 12. 

MARW-DYWARCHEN, (marw-lywarchen, ) 
eorff marw; hefyd tâl dyfodol o un geiniog ar 
bymtheg, a roddid gynt i berchen tir, ar yr hwn 
y dygwyddai ymdeithiwr o alltud, gwrryw neu 
fenyw, farw. _ Cyfraith Hywel Dda. 

MARWEIDDIAD, (marwaidd,) gwanychiad 
neu ddirymiad graddol, cyffelybi eiddo yr Ar- 
glwydd Iesu Grist ar y Groes. Edr. 2 Cor. iv. 10. 

MARWEIDDIAD PECHOD, gwanychiad 
neu ddirymiad graddol corff pechod yn y saint, 
Rhuf. vi. 6; viii. 13; Col.iii. 5. 

Nid yw marweiddiad pechod yn gynwysedig 
mewn ymataliad gwastadol, neu dros dymhor 
oddiwrth ryw un pechod arbenig, mewn diwyg- 
iad allanol cyffredinol, nac mewn ymarferiadau 
corfforol gerwin a llymion; ond yn nirymiad a 
gwanychïad gwastadol a chyffredinol corff pechod, 
neu yr holl dueddiadau pechadurus. Gellir 
gadael un pechod, a dewis un arall yn ei le; glan- 
hau y tu allan i'r cwpan a'r ddysgl, a gadael y 
tu fewn yn llawn budreddi; ysgythru brigau 
gweithredoedd pechadurus, heb gyffwrdd â'u 
gwreiddiau; a chystuddio'r corff heb gystuddio'r 
enaid, na dirymu tueddiadau natur lygredig yn 
yr hyn y mae y rhan nacâol, a santeiddiad, neu 
farweiddiad pechod yn gynwysedig. Y mae hwn 
yn 1. Yn orchwyl caled ac anhawdd i'w gyflawni. 
Y mae yn cynwys ymdrech yn erbyn tuedd- 
iadau natur, yn erbyn grym hir-ymarferiad, 
yn erbyn dull y byd hwn, ac yn aml yn er- 
byn anrhydedd a manteision bydol. Gorchwyl 
ealed yw rhwyfo yn erbyn y gwynt a'r llif; a 
gorchwyl caled yw marweiddio pechod. Dygn- 
boeni (aywvuw,) ydyw, Heb, xii, 4.. Y mae yn 
haws lladd pob peth na phechod, yn neillduol 
tueddiadau llygredig. Y mae carcharau, cosb- 
edigaethau, tlodi, newyn, cystudd, ac angeu, yn 
annigonol i'w ddinystrio: ïe, y maent yn byw ac 
yn cynyddu hyd yn nod yn uffern! 2. Yn 
orchwyl ag y mae dynion yn hwyrfrydig * ymosod 
arno, yn dueddol i'w gyflawni yn dwyllodrus, ac 
yn barod iawn $ flino arno a'i adael. Haws eu 
cael at bob peth na hwn; a phan ymosodant 
arno, mewn ymddangosiad yn aml y bydd hyny. 
Achwynant a beiant yn fawr ar bechod, ac weith- 
iau ffugiant ei daro; ond gan mai cyfeillion calon 
ydynt iddo, y mae arnynt ofn ei glwyfo, a llawer 
mwy eiladd. Os cynygiant osod dwylaw ang- 
euol ar ryw bechod, ni bydd “'peehod parod 
i'w hamgylchu” yn eu plith. 3. Yn orchwyl 
ag y mae yn rhaid ei gyflawni neu farw. ““Os 
byw yr ydych yn ol y cnawd, meirw a fyddwch.” 
Rhaid i un o ddau fywyd fyned, sef naill a'i 
bywyd y pechadur, neu fywyd eì bechod. 4. Yn 
orehwyl y rhaid i nì ein hunain fod yn weithredol 
ynddo. Ni wasanaetha i ni yn unig i gytuno 
iddo gael eì ladd, fel y gwnaeth Saul yn achos 
marwolaeth Stephen ; rhaid i ni hefyd weithredu 
yn y gorchwyl. Ni chawn fod yn unig yn edrych- 


wyr yn y gorchwyl hwn. Er, Rhuf. viii. 13 ; 
Gal.v.24; Col.iii. 5. 5. Yn orchwyl fod yn 
ngafael ag ef yn awr, ac â aros gydag ef dros yspaid 
ein bywyd, Rhuf, viii. 13. Gall fod. yn rhy ddi- 
weddar i ymosod arno y foru; ac os byddwn 
fyw y foru, bydd pechod yn fyw ynom; ac eri 
ni ei farweiddio yn awr, bydd genym ddigon o 
waith i'w farweiddio y foru, ac felly am bob 


| dydd o'n bywyd. 6. Yn orchwyl, (os ydym gydag 


ef mewn gwirionedd, ) ag y mae genym sail gadarn 
i ddysgwyl, cymhorth digonol ac effeithiol v'w gyf- 
lawni. Cawn gymhorth rhybuddion, cynghorion, 
gweddiau, ac esiamplau y saint ynddo; a mwy 
na'r cwbl, cawn gymhorth Duw, '2 Cor. xii. 9. 

I'r dyben i farweiddio pechod, y mae yn ang- 
enrheidiol anhebgorol, yn l. I ymwrthod â'r 
achlysuron o hono, Math. v. 29, 90.2. I ym- 
drechu peidio a phesgi y corff; ond gochelyd 
moethau, ac anghymedroldeb mewn bwyd a.diod, 
Deut, xxxii. 15; Amos vi. 1—6; Luc xxi. 34; 
l Cor.ix. 27. 3. I ymgadw oddiwrth bob peth 
tebygi beehod, 1 Thes. v. 22. 4. I ymarfer 
mewn modd diwyd, cyson, a ffyddiog, â gair 
Duw ac ordinhadau ei dy, Ioan xvii. 17; Eph. 
v.25—27; Heb.iv. 2. 5. I gymdeithasu llawer 
trwy ffydd â chroes Crist, Zech. xii. l0—l4; 
Gal. vi. 14; Phil.iii. 10; Heb. xii. 3.. 6. I ym- 
ymdrechu meithrin a gweithredu y grasau cyfer- 
byniol i'n pechodau cynhyrchol, 2 Pedr i. 5—10. 
7. I daer ymbil am ddylanwadau Ysbryd Duw 
ar ein meddyliau, Rhuf. viii. 13. 

Yr arwyddion o farweiddiad pechod ydynt, 1. 
Goruchafiaeth ar bechod, yn neillduol ar y pech- 
od parod i'n hamgylehu, 2 Sam. xxii. 24. 2. 
Annhueddiad i gydsynio â themtasiynau. 3. 
Hyfrydwch cynyddol mewn pethau ysbrydol, 
yn neillduol mewn gweddi ddirgel. 4. Awydd 
cynyddol am berffeithrwydd, yn nghyd ac ym- 
estyniad ato. 5. Oerfelcarwch at y byd. 6. 
Hiraeth am y nef. Edr. unan-ymwadiad. 

MARWNAD, (marw-nâd,) galar-gân, neu 
goffadwriaeth barddonawl, ar ol rbyw un wedi 
marw. 

Dichon fod peth gwahaniaeth rhwng galarnad 
a marwnad. Y flaenaf yn golygu amgylchiadau, 
a'r olaf bersonau, Gwnaeth Dafydd alarnad, 
(yn hytrach farwnad,) ar ol Saul a Jonathan ei 
fab, 2 Bren. i. 17—27,) a Jeremiah alarnad ar- 
dderchog ar ddinystr Juda a Jerusalem gan y 
Caldeaid. Y mae pob marwnad yn alarnad; ond 
nid yw pob galarnad yn farwnad. 

MARWOLAETH, (marwol,) Heb, nì, mwth. 
Gr. Mopoc, Moros, Lladin, Mors, llethiad byw- 
yd, peidiad cylchrediad y gwaed trwy y rhed- 
weliau, ysgariaeth corff ac enaid oddiwrth eu 
gilydd, Gen. xxxv. 18. 

Gellir sylwi, yn 1. Fod yr amgylchiad hwn yn 
myned ian amrywiol enwau yn y Beibl. Yn 
mhlith eraill, cyfnewidiad, Job xiv. 14; rhyfel, 
Preg. viii. 8; diwedd, Deut. xxxii. 29; Math, 
xxiv. 18; ymadawiad, Job xi. 20; Luc xi. 31; 
2 Pedr 13; myned i ffordd yr holl ddaear, Jos. 
xxiv. 14; 1 Bren, ii. 2; rhodio llwybr ar hyd 
yr hwn ni ddychwelwn, Job xvi. 22; gollwng 
neu ryddhau, Luc ii. 22; datod ac ymddat- 
odiad, 2 Cor. v. 1; Phil. i. 23; 2 Tim. iv. 6; 
diosg, 2 Cor. v. 4; hun, Jer.li. 39, 57; Ioan xi. 
l1—13; cwsg, Job xiv. 12; rhoddi i fyny yr 


MAR 


967 


MAR 


ysbryd, Ioan xix. 30, &c. 2. Ei fod yn amgylch- 
iad chwerw ac anhyfryd. Sonir am chwerwder 
marwolaeth, a thebyg fod y gair marw yn dyfod 
oddiwrth wreiddyn ag sydd yn arwyddo chwerw. 
Edr. Marw. O'r holl gwpaneidau chwerw, marw 
yw y chwerwaf. Y mae datod cylymau natur, 
cyfamod, a chyfeillgarwch, yn beth chwerw i 
deimladau. Hyn yw marwolaeth ynddi ei hun. 
Nid oedd dynoliaeth Iachawdwr y byd yn ar- 
chwaethu blas y gwpanaid hon, Math. xxix. 39. 
Nid yw y saint yn ““chwenych eu diosg, ond eu 
harwisgo, fel y llyncer yr hyn sydd farwol gan 
'fywyd,” 2 Cor. v. 4... Yr oedd ar Paul “chwant 
i'w ddatod;” ond nid ynddo ei hun, eithr er 
mwyn bod gyda Christ, Phil. i. 28.. Y mae ar 
lawer chwant marw, er mwyn dianc o'u poenau; 
ond nis gall neb ei chwenych ynddoei hun. 3. 
Mai ffrwyth pechod ydyw. ““Trwy un dyn y 
daeth pechod i'r byd, a marwolaeth trwy bechod ; 
ïe, cyflog pechod yw marwolaeth.” Ni buasai 
marwolaeth yn cymeryd lle oni bai pechod. Y 
mae hyn yn eglur oddiwrth y bygythiad cysyllt- 
iedig â'r gwaharddiad i Adda fwyta o ffrwyth 
pïen gwybodaeth da a drwg; sef “* Yn y dydd 
y bwytai di o hono, gan farw y byddi farw.” 
Nid dyben y geiriau o»dd arwyddo y buasai Adda 
farw yn weithredol y diwrnod hwnw, oblegid 
nid felly y bu; ond eu hamcan eglur oedd dang- 
os y buasai o'r dydd hwnw allan, yn agored i 
farw; ac o'r ochr arall, fod ei fywyd yn ddiogel 
tra y byddai iddo barhau i ymgadw oddiwrth 
fwyta y ffrwyth gwaharddedig. Ni buasai marw- 
olaeth yn hanfodi, gan hyny, oni bai pechod. 4, 


Mai ffrwyth trosedd cyntaf y dyn cyntaf ydyw. | 


“Yn Adda y mae pawb yn marw,” 1 Cor. xv. 
22. “'Trwy un dyn y daeth pechodi'r byd, a 
marwolaeth trwy bechod, ac felly yr aeth marw- 
olaeth ar bob dyn yn gymaint a phechu o bawb, 
neu (eg'o mravrnc nuaprov,) yn yr hwn y pech- 
odd pawb,” Rhuf. v.12. ''Trwy gamwedd un 
(mar. trwy un camwedd,) y tey«nasodd marwol- 
aeth trwy un,” Rhuf. v.17. Nid yw y Beibl un 
amser yn priodoli marwolaeth dynion i'w pechod- 
au personol eu hunain, fel yr achos gwreiddiol o 
hono; ond bob amser ì bechod cyntaf y dyn 
cyntof. Gan nad faint o effaith y mae pechodau 
personol dynolryw yn ei gael ar amseriad ac am- 
gylchiadau eu marwolaeth, (ac y mae hyny yn 
llawer, Preg. vii. 17,) pechod cyntaf y dyn cyntaf 
yw yr achos gwreiddiol ohoni. Buasairaid iddynt 
farw pe buasent heb bechu yn weithredol yn eu 
personau eu hunain. Y mae hyn yn egluroddiwrth 
fod miloedd yn feunyddiol yn marw, y rhai ni 
phechasant erioed yn weithredol; sef yr holl rai 
ydynt yn marw yn eu babandod. 5. Ei fod yn am- 
gylchiad anocheladwy. ''Gosodwyd i ddynion, 
(hyny yw,î bob dyn,) farw unwaith.” Deddf 
anghyfnewidiol y nef, gyda golwg ar holl ddyn- 
olryw yw hon. Ni ddiangodd ond dau erioed 
rhag marwolaeth, sef Enoch ac Elias; ac ni 
ddianc neb ychwaith rhagddi, ond y rhai a fyâd- 
ant byw pan y delo Crist yr ail waith; y rhai a 
newidir oll mewn moment, wrth yr udgorn di- 
weddaf, ac felly a ânt dan gyfnewidiad cyd-bwys 
amarwolaeth, I Cor. xy. 5l. 6. Mai amgylch- 
iad ansicr ô ran amser, lle, ac amgylchiadau, ydyw 
i bawb o'i ddeiliaid, Gyda golwg ar yr amser, 
gall pob un o honynt fabwysiadu geiriau Isaac, 


a dywedyd, “Nis gwn ddydd fy marwolaeth,” 
Gen. xxvii. 2. Gwyddant y daw, ond nis gwydd- 
ant pa bryd; gwyddant ei fod yn agos, ond nis 
gwyddant pa mor agos ydyw. Yn mherthynas i'r 
lle y byddant farw ynddo, (pa un ai gartref, aÎ 
oddicartref, yn y ty, neu yn y maes, yn mhlith 
dynion, neu wrthynt eu hunain,) y maent yr un 
mor anwybodus. Gyda golwg ar ddull ac am- 
gylchiadau eu marwolaeth, (pa un ai graddol neu 
ddisymwth, hyfryd neu anhyfryd fydd,) gellir 
dywedyd am bob un o honynt, yn gyffelyb fel y 
dywedodd Dafydd am Saul, “ Naill ai yr Ar- 
glwydd a'i tery ef; ai ei ddydd ef a ddaw i farw; 
ai efe a ddisgyn i'r rhyfel ac a ddyfethir,”' 1 Sam. 
xxvi. 10. 7. Ei fod yn amgylchiad sobr a thra- 
phwysig. Y mae yn bwysig ynddo ei hun; ond 
yn llawer mwy felly yn ei ganlyniadau, “* Wedi 
hyny bod barn.” Hyn sydd yn ei wneuthur yn 
annrhaetholbwysig. Terfyniad prawf, diweddiad 
dydd gras a gobaith, sel anghyfnewidiol cyflwr 
dynion, a sefydliad dinewid eu tynged, yw marw- 
olaeth. “ Yr hwn sydd anvhyfiâwn, bydded 
anghyfiawn eto; a'r hwn sydd frwnt, bydded 
frwnt eto; a'r hwn sydd santaidd, bydded sant- 
aidd eto,” yw ll-ferydd sobr yr amgylchiad 
hwn! 8. Yr amgylchiad ag y dylem feddwl am 
dano yn fnych, eì ddysgwyl yn feunyddiol, parotoi 
ar eì gyfer yn brydlon, ac ymosiwng yn dawel i 
ewyllys Duw, gyda golwg am eì amseriad, ei ddull, 
a'i amgylchiadau, Deut. xxxii. 29; Jobxiv. 14; 
Math. xxiv. 44; Galar. iii. 39; Math. xxvi. 42. 
Y mae ein doethineb, yn nghyd â'n dyogelwch a'n 
cysur yn wyneb angau, yn ymddibynu i raddau 
mawr, ar y cyflawniad o'r pethau hyn. Bydd 
meddwl yn fynych am dano yn debyg o'n clo!li 
i bechod—ein hoeri tuag af y byd—ein tueddu 
at grefydd, a'n cadw mewn cywair ac agwedd 
addas gyda hi. Bydd dysgwyl yn feunyddiol am 
dano, yn effeithiol i'n cynhyrfu i ymofyn am 
heddwch a ffafr Duw, ac addasrwydd i'w dracy- 
wyddol fwynhau, (yr hyn yw y parodrwydd ang- 
enrheidiol er marw yn ddyogel a d»dwydd;) ac 
hefyd i'n galluogi i beidio terfysgu, gwylltio, ac 
arswydo ynanghymedrol pan y delo. Ymostwng 
yn dawel i ewyllys Duw, gyda golwg ar amser- 
iad, dull ac amgylchiadau yr amgylchiad yw y 
weithred olafo ufydd-dodi Dduw, a bydd yn 
alluadwy i ni ei chyflawni yn y bywyd darfoded- 
ig hwn. 

Heblaw marwolaeth naturiol, (sef marwolaeth 
y corff, duwinyddion a soniant am farwolaeth 
ysbrydol, a marwolaeth dragywyddol, sef yr 
ail farwolaeth. Edr, Dat.ii. I1; xx. 6, 14; xxi. 
8. Marwolaeth ysbrydol, yw marwolaeth yr 
enaid. Y mae y farwolaeth yn gynwysedig, 
nid mewn diffyg galluoedd eneidiol, nac ataliad 
eu gweithrediadau; eithr yn nirywiad egwyddor- 
ion, dybenion, a gweithrediadau moesol yr enaid. 
Cyflwr o anystyriaeth, dideimladrwydd, ac an- 
ufydd-dod ydyw. Y mae yn gynwysedig mewn 
ymddifadiad o fywyd Duw, neu santeiddrwydd ; 
mewn annhueddgarwch at yr hyn sydd dda, ac 
hyfrydwch yn yr hyn sy ddrwg. Gan mai diffyg 
tuedd, ac nid diffyg gallu ydyw, nid yw inewn 
un radd, yn rhyddhau eì ddeiliad oddiwrth ci 
ddyledswydd, nac yn ei esgusodi am beidio a'i 
chyflawni. Mor bell ydyw o'i esgusodi, fel pa 
gryfaf fyddo, y mae yn ei wneuthur yn fwy euog. 


MAW 


568 


MAW 


Pa gryfaf fyddo tuedd dyn at ddrwg, a pha leiaf 
ei duedd at ddaionf, y mae yn eglur mai mwyaf 
i gyd y mae i'w feio. 

Y mae marwolaeth dragywyddol yn dynodi 
ysgariaeth yr enaid oddiwrth Dduw a phob ded- 
wyddwch dros byth. Edr. Angau, Cosb, Damn- 
edigaeth. 

MARWOLAETH CRIST, ei holl ddyoddef- 
iadau, yn neillduol ei waith yn rhoddi i fyny yr 
ysbryd ar y groes, Rhuf. v. 10; Phil. ii. 8. 

Yr oedd marwolaeth Crist yn arafaidd, Marc 
xv. 25, 31; yn boenus, Esa. liii. 10; yn warad- 
wyddus, Esa. liii. 3; Math. xxvii. 29—31, 39— 
44; yn felldigedig, Gal.iii. 13; yn dros-osodol, 
Esa. liii. 4—6; yn wirfoddol, Ioan x. 15, 17, 18; 
ac yn ffrwythlon, effeithiol, a rhinweddol, Ioan xii. 
12, Edr. Dyoddefiadau Crist, Dirprwyaeth, Iawn. 

MASBOTHIAID, canlynwyr Masboth, un o 
ddysvyblion Simon y Swynwr. 

MASORA, (h. y. (raddodiad,) beirniadaeth y 
Doctoriaid Iuddewig ar destun y Beibl Hebraeg, 
yn golygu yn unig y llythyren; yn yr hwn y 
sefydlasant y cywir ddarlleniad, trwy fogeiliaìd 
a llafariaid—y cyfrifasant, nid yn unig y penod- 
au, a'r adraniadau, ond hefyd yr adnndau, geir- 
iau, a llythyrenau—ac y nodasant bob annrhefn 
dygwyddedig yn y llythyrenau Hebreaidd, megys 
eu gwahanol faintioli, eu cyfleadau, a'u gwrth- 
droadau amrywiog, &c. Dyben y Masora oedd 
dyogelu y testun gwreiddiol rhag unrhyw gyf- 
newidiadau a allent heb hyny gymeryd lle ynddo. 
Ffugiant i'r Masora gael ei roddi ar y cyntafi 
Moses, gan Dduw, ar Seinai, ac iddo gael ei dros- 
glwyddo trwy draddodiad geneuol o oes ioes hyd 
neso'r diwedd iddo gael ei ddodi mewn ysgrifen. 
Hyn meddant hwy oedd achlysur yr enw Masora. 
Nid ydys yn cytuno yn nghylch awdwyr ac amser- 
iad y feirniadaeth hon. Y Mahomediaid a wnaeth- 
ant yr un peth â'r Coran ag a wnaeth yr Iuddew- 
on â'r Beibl. 

MASSALIAID, plaid o Gristionogion yn y 
drydedd ganrif, yn honi dyledswydd dynion 
mewn ystyr lytbyrenol, ““i weddio yn ddibaid.” 
Í'r dyben hwn ymddidolent o blith dynion i le- 
oedd anial, er mwyn gwell cyfleustra i gyflawni 
y gorchwyl. Dywedir eu bod yn credu fod dau 
enaid mewn dyn—un da ac un drwg, ac nad 
ellid bwrw allan yr un drwg, eithr yn unig trwy 
weddi. Ond dichon mai dynion difrif-ddwys oedd- 
ynt, ac nad oedd y pethau a nodwyd amgen dryg- 
air anhaeddianol a gymhwyswyd atynt gan eu 
gelynion, i'r dyben i'w gwarthruddo. 

MASWEDD, (masw,) ymadrodd llygredig, 
ffol, ac ysgafn, 

MASWEDDWYR, (maswedd,) rhai yn caru 
ac yn arfer ymadroddion llygredig, ffol, ac ysgafn, 

MAWL, Heb. bn, Aalal.. Llad. Laus; clod 
neu ganmoliaeth, mewn gair neu ysgrifen, cyng- 
hanedd, neu ryddiaith ; i ryw berson, gweithred 
neu beth, R 

Y mae mawl Duw yn cynwys cydnabyddiaeth 
wirioneddol o'i ragoriaethau naturiol a moesol; 
yn neillduol o'i haelioni a'i gymwynasgarwch, 
Pr mai cangen ofawl yw diolchgarwch, eto nid 
yw mawl yn gynhwysedig yn unig yn hyny. Y 


mae diolchgarwch yn golygu haelioni” Duw; | 


end mawl, yr hyn 


fedd. 


oll yw, a wnaeth, ac a 
Yr ydym yn diolch idde am eì dda- 


ioni, yn neillduol tuag atom ni ein hunain; ond 
dylem ei folianu am yr hyn oll ag yw, a wnaeth, 
ac a fedd—am ei gyfiawnder, ei santeiddrwydd, 
a'i wirionedd, yn gystal ag am eì drugaredd : 
am gospi, yn gystal ag am faddeu, Dat. xix. 1— 
5. Edr. Canmol, Canmoladwy, Canmoliaeth, Clod, 
Canu mawl, Diolchgarwch. s 

MAWREDD, (mawr,) urddasolrwydd, godid- 
awgrwydd, rhwysg, uwchafiaeth, rhagoriaeth. 

Y mae y gair mawredd yn cael ei gymhwyso, 
yn ddiwahaniaeth at bersonau, gweithredoedd, a 
phethau. Mawredd personau yw eu rhwysg, 
urddas, neu uwchafiaeth.. Mawredd gweithred- 
oedd, yw eu hardderchawgrwydd a'u rhagoriaeth. 
Mawredd pethau yw eu maintioli neu eu haml- 
edd. Mawredd Duw yw ardderchawgrwydd, 
rhagoriaeth, ac uwchafiaeth anfeidrol ei hanfod 
a'i natur. Y maehwn yn ymddangos, yn 1, Y'n 


| ei enwau ; megys, Iehofah, Ps. lxxxiii. 18; Gor- 


uchaf, Ps.l. 14; Duw y duwiau, Ps. l.1; 
y Bendigedig a'r unig Benaeth, Brenin y bre- 
ninoedd, ac Arglwydd yr arglwyddi, 1 Tim. 
vi. 15; Arglwydd y lluoedd, Esa. xlvii. 4; y 
Mawredd, Heb. i. 3; viii. 1; y Gallu, Math. 
xxvi. 24, &c., &c.._ 2. Yn ei briodoliaethau. Yn 
gyntaf ei briodoliaethau naturiol, neu anghyfran- 
ogol: megys tragywyddoldeb, hollbresenoldeb, 
hollwybodaeth, hollalluawgrwydd, anghyfnewid- 
ioldeb, ac anfeidroldeb. Yn ail, ei briodoliaeth- 
au moesol a chyfranogol, megys ei anfeidrol 
ddoethineb, cyfiawnder, santeiddrwydd, daioni, 
a gwirionedd. Y mae ei briodoliaethau naturiol 
yn ei wneuthur yn wrthrych ein harswyd; a'i rai 
moesol yn wrthrych addas ein parch a'n cariad. 
3. Yn ei weithredoedd; sef creadigaeth, rhag- 
luniaeth, a phrynedigaeth, Ps. lxxxvi. 8; cxi. 2. 
Y mae amledd, amrywiaeth, cywreinrwydd, rhag- 
oriaeth, a pherffeithrwydd gweithredoedd Duw 
yn datgan ei fawredd. 4. Yn eî air; sef yn ei 
hanesyddiaeth, athrawiaeth, proffwydoliaeth, gor- 
chymynion, bygythion, ac addewidion, Ps. cxix. 
96; Hos. xii. 8. 5. Yn ei berchenogaeth a'i fedd- 
iannau, Pa xxiv. Ŵ .Ŵ. 25.1. 1 2 xxiv. 16 
lxxxix.11l. 6. Yn eì awdurdod a'i lywodraeth, 
l Cron. xxix. 11,12. 7. Yn rhifedi ac amryw- 
iaeth, ardderchawgrwydd ac uwchafiaeth eì weision, 
Ps.lxviì. 17; cìu. 20, 21; cxix. Ol; cxlviii, 8; 
Esa. xlv, 1; xlix. ô, 6. 

Heblaw hyny, y mae mawredd Duw yn 

wreiddiol ynddo ef ei hun, Ps. xxi. 13; yn ddi- 
ddechreu, Ps, xc. 2; Hab,i. 12; yn gyffredinol, 
gyda golwg ar bob peth, Ps. cl. 2; yn ddigy- 
ífelyb, Ps. lxxvii. 13; civ. 1; anchwiliadwy, 
Ps. cxliv. 3; ac yn anghyfnewidiol, Mal. iii. 6. 
_ Dylem ddefnyddio yr ystyriaeth o fawredd 
Duw, yn 1. I gyffroi ein hofn tu ag ato, a'n 
parch iddo, Jer. x,6, 7; Dat. xv. 3, 4, 2. I 
ychwanegu ein gostyngeiddrwydd a'n hymostyng- 
iad yn ei wydd, Job xÎii. 3,6. 3. I gyfarwyddo 
ein dewisiad o hono fel ein rhan a'n hetifedd- 
iaeth, Ps. lxxiii. 25, 26; cxix. 57; Gal. iii, 24. 
4. I gryfhau ein ffydd ynddo, Esa. xxvi. 4.5. 
I gymell ein hufydd-dod iddo, Deut. iv. 39, 
40. 6. I gynhyrfu ein hymostyngiad i'w ewyllys 
yn mhob peth, Deut. iv. 39, 40. 

MAWRFRYDIGRWYDD, (mawrfrydig,) 
| gwroldeb meddwl, yr hwn sydd yn galluogi ei 
| berchenog i wynebu peryglon—i dori trwy 


MECH 


569 


'MEDD 


rwystrau—i orchfygu temtasiynan—ac i ddiys- 
tyru rhwysg a mawredd bydol. 
MAWRHYDI, (mawr hydr,) awdurdod, go 


goniant, a rhwysg brenhinol, Dan. ìv. 30. Edr, 
Mawredd. 
MAWRHYDRI, (mawr-hydr,) ymadrodd, 


neu ymddygiad mawreddog, balch, a ffroen- 
uchel, Ps. xii. 3; Dan. vii. 12; Joel ii. 20. 

MECHNIO, (mach,) ymrwymo dros arall, am 
wasanaeth, dyogelwch, neu ddyled, Gen. xliii. 
9; xliv. 32; Ps. cxix. 122; Diar. xxii. 26. 

Wrth ymrwymo, byddai y mechniydd gynt 
yn taro ei law yn llaw y dyledwr, (os nad yn 
llaw y gofynwr hefyd,) fel arwydd o'i gydsyniad 
i gyflawni yr ymrwym-waith, Diar. vi. l; 
xxii. 26. 

Y mae mechnio, ar amryw gyfrifon, yn or- 
chwyl tra pheryglus, (Diar. vi. l—5; xi. 15;) 
ac er nad yw ynddo ei hun yn anghyfreithlon, 
eto dylid gofalu peidioei gyflawni yn fyrbwyll 
ac anystyriol, Diar. xvii. 18. Hyn, ac nid ei 
hollol wahardd, oedd dyben Solomon wrth ddy 
wedyd, “ Na fydd un o'r rhai a roddant eu dwy- 
law, o'r rhai a fachniaut am ddyled. Oni bydd 
au i dalu, paham y cymerai efe dy wely oddi 

anat?” Diar. xxii. 26, 27. Dylai y mechniydd 
cyn ymrwymo, ystyried a oes ganddo fodd ac 
ewyllys i gyflawni; ac os bydd hyny yn angen- 
rheidiol, y ffordd oreu yw ei wneuthur yn ddi- 
oedi, Diar. vi. 1—5. 

MECHNIAETH, (mechnio,) swydd a gwaith 
mechniydd, Diar. xi. 15. 

MECHNIAETH CRIST, ei ymrwymwaith 
cyfryngol dros bechaduriaid. 

Yr unig le yn y Testament Newydd y cym- 
hwysir yr enw mechniydd mewn modd penodol 


ac uniongyrchol at Grist, ydyw Heb. vii. 22.” 


Ystyr briodol y gair Groeg Evyvoc, (enguos,) 
yw neshawr, neu un yn neshau. Y mae yn ddi- 
gon hysbys i ddarllenwyr ystyrioÌ yr Hen Des 
fament, mai nodweddiad gwahaniaethol yr offeir- 
iaid Iuddewig, oedd, “* Rhai yn neshau at Dduw,” 
Lef ci o; Ml 2 ax 22. Gan unai 
am yr Arglwydd Iesu Grist fel offeiriad y mae 
yr apostol yn traethu yn ei lythyr at yr Heb- 
reaid; gan mai ““rhai yn neshau” oedd nod- 
weddiad gwahaniaethol yr offeiriaid Iuddewig ; 
gan mai neshawr, neu un gn neshau, yw ystyr 
gyntefig y gair enguos, a gyfieithir mechniydd, 
yn yr adnod dan sylw; a chan mai cyferbynu 
Crist fel offeiriad i'r offeiriaid Iuddewig yw 
gorchwyl arbenig yr apostol yn y seithfed benod ; 
y mae yn eglur mai Crist fel offeiriad oedd yn ei 
olwg, wrth Grist fel enguos, neu neshawr. ““ Yn 
gymaint,” medd efe, “nad heb lw y gwnaeth- 
pwyd ef yn offeiriad; ar gyfamod (0ta0j0x») 
gwell o hyny y gwnaethpwyd Iesu yn neshawr. 
““ Parodd Duw iddo neshau,” (hyny yw, i offeir- 
iadu,) “ Llwyr-roddodd yntau ei galon i neshau 
at Dduw,” yr hyna. ddengys ei fod yn ymhyf- 
rydu yn y gorchwyl, wedi ymrwymo i'w gyf- 
lawni—a bod ei gyflawniad o hono yn dderbyn- 
iol a chymeradwy ger bron Duw, Jer. xxx. 21. 
“ Crist nis gogoneddodd ei hun i fod yn arch- 
offeiriad; on& yr hwn a ddywedodd wrtho; Tydi 
wfy Mab; myfi heddyw a'th genhedlais di,” 
YA yw, a'th ordeiniais ìi fod yn archoffeiriad ; 
herwydd paham, “rhoddodd ei hun drosom, yn 


aberth ac yn offrwm i Dduw o arogl peraidd.” 
Fel y mae mechniydd yn gweithredu dros arall ; 
ac fel yr oedd yr offeiriaid Iuddewig, yn neill- 
duol yr archoffeiriad, yn nesau at Dduw dros 
Israel; fel]y y mae Crist, fel offeiriad yn neshau 
at Dduw drosom ni, Crist fel offeiriad gan hyny, 
yw Crist fel neshawr, neu fechniydd; ac nid oes 
un sail i wahaniaethu ei gyfryngwriaeth a'i fach- 
niaeth oddiwrth eu gilydd, oddieithr i ni olygu 
yr olaf fel sylfaen y flaenaf, I Tim.ii.5,6; Heb. 
ìx. 15—17; xii. 24, 

Oddiwrth y sylwadau uchod, canfyddir yn 
eglur mor ddisail yw y dyb Sosinaidd sydd yn 
dysgu mai mechniydd dros Dduw i ddynion, ac 
nid dros ddynion i Dduw, yw Crist. Fel offeiriad, 
ac nid fel athraw neu broffwyd, y mae Crist yn 
Fechniydd; a'i waith fel y cyfryw yw neshau at 
Dduw dros ddynion, ac nid at ddynion dros 
Dduw. “ Pob archoffeiriad wedi ei gymeryd o 
blith dynion, a osodir dros ddynion, yn y pethau 
sydd tuag at Dduw, fel yr offrymo roddion ac 
aberthau dros bechodau,” Heb.v.1. “Crist, 
wedi dyfod yn archoffeiriad; y daionus bethau a 
fyddent, trwy ei waed ei hun, a aeth unwaith i 
mewn i'r cysegr, gan gael i ni dragywyddol 
ryddhad,” Heb.ix.11,12. “ Ar gyfamod gwell, 
(sef yr un efengylaidd,) y gwnaethpwyd Iesu yn 
neshawr, neu offeiriad,”  “ Gwneuthur cymod 
dros bechodau y bobl,” (Heb.ii. 17,) oedd dy- 
ben blaenaf ei neshad at Dduw fel y cyfryw; 
a'r effaith o hono yw ““tragywyddol ryddhad” 
y rhaioll a gredant ynddo. Edrych Aberth, 
Cyfamod, Cyfryngwriaeth, Dirprwyaeth, Eiriol- 
aeth, Tawn. 

MECHNION, mewn eglwysi esgobaethol, 
Pabaidd a Phrotestanaidd, yw y personau a ym- 
rwymant yn enwau y bedyddiedigion, i ymwrth- 
od â'r diafol a'i holl weithredoedd, a choegrodres 
y byd presenol ;” ac felly ydynt wedi ymrwymo 
i'w haddysgu yn egwyddorion crefydd, ac i 
wylied ar eu hymddygiadau. Yn yr eglwys 
Babaidd ni ofynir ond dau feichiau; ond yn 
eglwys wladol Lloegr y mae tri yn ofynol. Yr 
oedd eu rhifedi gynt yn anmhenderfynedig. 

MEDDWDOD, (mêdd,) Gr. Megn, Methâê; 
syfrdandod, hurtrwydd, penysgafnder, neu wall- 
gofrwydd, yn cyfodi oddiar yfed gormodedd o 
ddiodydd meddwol. 

Meddwdod sy ddamweiniol neu ddefodol. 
Meddwdod damweiniol, yw yr hwn a gymer le ar 
droion yn unig; a hyny yn fwriadol neu ddi- 
fwriad, Gen.ix. 21; xix. 32—35; 1 Sam. xxv. 
36. Meddwdod defodol a gyflawnir yn gyson, 
ac nid o ddamwain, neu ddygwyddiad, Diar. 
xxiii. 35; Esa. lvi. 12. Nid yw yr olaf yn 
gwahaniaethu oddiwrth y blaenaf, oddigerth yn 
unig mewn graddau a mynychdod. 

Ymddengys y mawr ddrwg o feddwdod, yn 1, 
Oddiwrth yr ystyriaeth o'i fod yn drosedd, nid 
yn unig o gyfraith y Beibl, ond hefyd o ddeddf 
natur, Rhuf, ii. l4, 15; Eph. iii. 18. Yn 
ngwleddoedd teuluaidd brenhinoedd Persia, yr 
oedd “' yr yfed wrth reol, ac nid oedd neb i gy- 
mhell;” yr hyn a ddengys nad oeddynt hwy nac 
yn anog na chymeradwyo meddwdod, Esth.i.8; 
a'r Lacedemoniaid a arferent arddangos eu caeth- 
weision meddwon. i'w plant, er peri iddynt 
ffieiddio meddwdod. 2. Ei fod yn warth ar ddyn- 


MEDD 


570 


MEI 


oliaeth, ac yn darostwng ei ddeiliaid islaw y 
creaduriaid direswm, Rhuf. xvi. I8; Phil.iii. 18. | 
Nid yw yr anifeiliaid yn yfed heb syched; nac 
â syched ond hyd ddigonedd. Anian ac nid blys 
yw eu rheol hwy; ac annichonadwy cael gan- 
ddynt eithroseddu. 3. Ei fod yn niweidiol i'w 
ddeiliaid, yn gystal gyda golwg ar y fuchedd 
hon a'r,un i ddyfod. Trwyddo y mae yn gwas- 
traffu ei amser, yn treulio ei feddianau, yn tlodi 
ei amgylchiadau, yn dinystrio eì gymeriad, yn 
anafu ei ddefnyddioldeb, yn eì anaddasu ei hun- 
an i gyflawni pob dyledswydd naturiol, foesol, a 
chrefyddol; yn caledu ei gydwybod, yn ei an- 
alluogi ei hun i dderbyn lles oddiwrth gynghor- 
ion, rhybuddion, a cheryddon dwyfol a dynol; 
yn gwneuthur ei hun yn agored i bob drwg 
naturiol a moesol, yn nychu eiiechyd, yn gwan- 
hau ei alluoedd eneidiol, yn dyfetha ei gysur a'i 
wir ddedwyddwch, yn byrhau ei einioes, ac yn 
niffyg edifeirwch prydlon, yn damnio ei enaid a'i 
gorf dros byth. 4. Ei fod yn niweidiol i eraill. 
Ni byddai meddwdod cynddrwg mewn cymhar- 
iaeth, pe na byddai yn drygu neb ond y medd- 
wyn ei hun. Ond ysywaeth, nid felly y mae; 
canys y meddwyn sydd, nid yn unig yn di- 
nystrio ei hun, ond hefyd yn gwneuthur cymaint 
oachos, os nad mwy. tuag at ddinystrio eraill! Y 
mae yn anurddo a thlodi ei deulu, yn terfysgu a 
llygru yr ardal y mae yn cyfaneddu ynddi, yn 
llithio yr ieuainc, yr anwadal, a'r anmhrofedig, 
yn halogi a chaledu ei gymdeithion, yn twyllo 
a dinystrio eì ymddiriedolwyr, yn atal cynydd 
rhinwedd a chrefydd, ac yn tynu barn Duw ar y 
wladwriaeth y mae yn aelod o honi, Esa. xxviii. 
1—4. “ Meddwdod, medd Palley, sydd ddrwg 
cymdeithasol, yn tueddu yn fwy nag un drwg 
arall a ellir ei enwi, ìi lithio eraill mewn ffordd 
o esiampl. Yr yfwr sydd yn casglu ei gylch, y 
cylch yn naturiol sydd yn ychwanegu, yn mlhith 
y rhai a dynir iddo; y mae llawer yn dyfod ì fod 
eu hunain yn llygrwyr a chanolbarthau cylchau, 
neu gymdeithasau; a phob un yn cefnogi, ac 
efallai yn ymdrechu i ragori ar y llall, hyd. nes 
o'r diwedd fod ardal gyflawn yn cael ei llygru | 
trwy effeithioldeb esiampl unigol. Cadarnheir | 
hyn trwy yr ystyriaeth mai drygioni Aeawl yn 
aml yw meddwdod, yn ffynu mewn gwledydd, 
cymydogaethau, a threfi arbenig, heb un rheswm | 
dros hyny, amgen i'r ddefod warthus gael ei sef- 
ydlu ar y cyntaf trwy effeithioldeb esiampl rhyw | 
berson neu bersonau neillduol.” Gan hyny y 
mae yn hollol annirnadwy faint o niwaid y mae 
esiampl un meddwyn yn ei achosi; pacyn belled 
y mae eu heffaith yn cyrhaeddyd, a thros ba hyd 
y bydd iddo barhau !! 

Yn mhlith yr achosion o feddwdod, (heblaw 
esìampl penau teuluoedd, cyfeillion, a chymyd- 
ogion,) gellir enwi segurdod, anwyliadwriaeth, 
glythineb, diota, cyfeddach, mynychu gwledd- | 
oedd, ac yn neillduol yr arferiad cartrefol o 
ddiodydd meddwol, fel diod gyffredin. Y mae 
cymeryd ychydig yn aml o honynt yn creu blys 
am ragor, a'r blys yn cynyddu yn raddol, hyd 
nes myned o'r diwedd yn ail natur, ac i'w ddeil- 
iad ddyfod yn gaeth i'w chwant, a therfynu yn 
ddiotwr, cyfeddachwr, neu feddwyn sefydlog. 
Fel hyn, yn ddiarwybod iddynt eu hunain, ac yn 
hollol ddifwriad o du eraill, y mae miloedd wedi 


| a2. 


| mwyaf oll. 


ymrestru yn mhlith y meddwon. Dengys hyn 
y niwaid sydd o arfer diodydd meddwol fel diod 
gyffredin—o'u rhoddi i blant—o'u cymhell ar 
ddyeithriaid —ac o'u defnyddio fel anogaethau a 
gwobrwyon i weithwyr. Oni fyddai ymborth, 
dillad, tanwydd, cyffyriau, neu draethodau, yn 
llawer gwell; ac yn debyg o. wneuthur mwy o 
les iddynt? 

Yn mherthynas i'r moddion mwyaf rhinweddol 
er rhagflaenu meddwdod, ac yn bendifaddeu er 
effeithio diwygiad oddiwrtho, gellir enwi gwyl- 
iadwriaeth a gweddi daer am ddylanwadau sant- 
eiddiol Ysbryd Duw ar y galon, dwys ystyriaeth 
o'r niwaid o feddwdod, yn nghyd a_ buddioldeb, 
hyfrydwch, a harddwch cymedroldeb a sobr- 
wydd; ac yn neillduol ymwrthodiad hollol a'r 
achlysuron o'r pechod. Heb hyn nid oes ond 
sail wan i ddysgwyl i'r moddion eraill ateb dy- 
ben, oblegyd tra byddo dyn yn cellwair â'r 
achos, nid oes fawr gobaith iddo byth ddianc 
rhag yr effaith. ““ Gwatwarus yw gwin, a ther- 
fysgaidd yw diod gadarn; pwy bynag a siomir 
ynddi, nid yw ddoeth. Nac edrych, gan hyny, 
ar y gwin pan fyddo coch, pan ddangoso ei liw 
yn y cwpan, pan ymgynhyrfo yn iawn; canys 
yn y diwedd efe a frath fel sarff, ac a biga fel 
neidr.” Edr. Cyfeddach, Cymedroldeb, Diola, 
Hunanymwadiad. 

MEDDWL Llad. JMens; yn 1. Yr enaid, neu 
y rhan anfarwol o ddyn, Rhuf. vii. 25. 2. Yr 
amgyffrediad, neu y deall, Tit i. 15. .3. Gol- 

giad, syniad, neu ddrychfeddwl, Rhuf. i. 28; 
Phil. ii. ô; Dat. xvii. 9. 

Pum ffordd, medd Dr. Watts, sydd i ddiwyllio 
y meddwl mewn gwybodaeth; sef trwy sylw, 
darllen, addysg, ymddyddan, a myfyrdod. Gwel 

Watts's Improvement of the Mind; llyfr, yr hwn 
a ddylai fod yn meddiant pob myfyriwr. Edr. 
Calon, Deall, Enaid. 

MEDDYLFRYD, gair cyfansawdd o meddal, 
enaid, a bryd, serch, yn arwyddo tueddiad y 
meddwl at rywbeth, a'i ymhyfrydiad ynddo, 
Gen. vi. 5; Esa. xxvi. a. 

MEDDYG, (mêd/,) physygwr; un yn my- 
fyrio anian er mwyn darganfod rhinweddau llys- 
iau a delidau, gyda golwg ar eu cymhwyso at 
wellhad y clefydau i'r rhai y mae y cyfansoddiad 
dynol yn ddarostyngedig. Yn anmhriodol, Llaw- 
feddyg. 

Un o deitlau lluosog yr Arglwydd Iesu Grist 
yw meddyg, Math.ix. 12; a gellir dywedyd ei 
fod ef, yn 1. Yn feddyg anrhydeddus, Luc i. al, 
2. Awdurdodedig, Esa. xlii. 1._ 3. Doeth, 
Judas 25. 4. Tirion athyner, Math. xi. 29, 5. 
Cyffredinol, Esa. xlix. 6; Ioan iv. 42. 6. An- 
farwol ac anffaeledig, Heb vii. 25. 7. Rhad, 
Epb.ii.8; 2'Tim.i. 9. Edr. Ceidwad, Gwa- 
redwr, Iachawdwr, Iesu. 

MEIBION, y rhif luosog o mab, yn arwyddo 
yn briodol blant gwrywaidd ; yn gasgliadol, holl 
hiliogaeth gwr, yn gystal benywod a gwrywod. 
Edr. Ex.i. I. 

MEIBION DUW, yn 1. Yr angylion sant- 
aidd, Job xxxviii. /._ 2. Dynion duwiol, Ioan 
i.12; I Ioaniii.l. Un o'r enwau mwyaf ân- 
rhydeddus a roddir ar y saint yw hwn, os nad y 
Y mae yn dynodi y berthynas agos 
sydd rhyngddynt â'u gilydd, ac â Duw yn 


MEL 


ôl 


MEL 


Nghrist; eu tebygolrwydd iddo, cariad Duw 


atynt, a'i ofal am danynt, yn nghyd a'u rhwym- 
au i ufyddhau iddo, aci ymostwng i'w ewyllys 
yn mhob peth. Edrych 4Adenedigaeth, Mab- 
wysiad. 

MEISTR, Llad. Magister, Saes. Master; un 
ag awdurdod ar eraill, i'w gorchymyn a'u llyw- 
odraethu, Mal. i. 6; Eph. vi. 9. Cymhwysir 
yr enw at athrawon 2 dysgawdwyr crefyddol, 2 
Bren. vi. 5; Preg. xii. 11; Luc vi. 10. Mewn 
achosion ffydd ac ymarferiad nïd oesi Gristion- 
ogion ond un meistr, sef Crist; a phechod yw 
iddynt yn y cyfryw achosion gydnabod neh arall 
yn feistr ond ei hun, Math. xxiii. 8—19; 2 
Cor. ìi, 24. 

“Mewn achosion tymhorol, neu deuluaidd, 
dyledswydd meistriaid yw trefnu y gwaith ag y 
mae y gweision i'w wneuthur; rhoddi cyfar- 
wyddiadau gyda golwg ar y cyflawniad o hono; 
edrych na byddo yn fwy nag a allont ei wneuth- 
' ur yn esmwyth a rhwydd; ymddwyn yn dirion 
tuag atynt; eu ceryddu pan yn camymddwyn, 
a'u canmol pan yn gwneuthur yn iawn; gofalu 
yn brydlon am gyflawnder o luniaeth addas idd- 
ynt; edrych am dalu eu cyflogau iddynt; eu 
cynysgaeddu â gwobrwyon ar achlysuron ar- 
benig; a rhoddi llythyrau canmoliaeth iddynt 
_ wrth ymadael, os byddant yn eu teilyngu. Yn 
” mherthynas i foesau, dylent ymholi yn fanol 
yn nghylch cymeriad y rhai y byddont yn cytuno 
â hwynt, cyn eu cyflogi; eu haddysgu yn eg- 
wyddorion rhinwedd, a'u cadarnhau yn yr ym- 
arferiad o honi; gwylio ar eu moesau, a rhoddi 
esiamplau da iddynt. Gyda golwg av eu lles 
ysbrydol, dylent eu haddysgu mewn gwybod- 
aeth o bethau crefyddol, Gen. xiv. 4£; xviii. 19; 
gweddio drostynt a chyda hwynt, Jos. XXiv. 1Ug 
caniatau amser iddynt ymarf«r â chrefydd,” &c., 

Fn Os 
FPWEISTR Y DDYSGYBLAETH, swyddog 
arbenig yn y brif eglwys, yr hwn a elwid hen- 
uriad, gwaith yr hwn oedd arolygu ac addysgu 
ieuenctyd a fwriedid i wasanaeth eglwysig, yn 
rheolau a dysgyblaeth yr eglwys. Dewisid ef 
gan yr esgob; o dan arolygiad (os nad yn nhy) 
r hwn y cyflawnai ei swydd. 

MELANCTHON, Philip Melancthon, cyd- 
]afurwr Luther yn achos y Diwygiad, a anwyd 
Chwef. 16, 1427, yn Bretten, yn Mreiniarllaeth 

Rhine. Ei dad, Sior Schwartserd, ceidwad 
Ted y Breiniarll, a fu farw yn y flwyddyn 1507; 
a Barbara. ci fam oedd berthynas agosi Reu- 
chlin, gyda'r hwn yr oedd Melanethon mewn cy- 
meriad mawr, herwydd ei gynydd nodedig mewn 
gwybodaeth ieithadurol, pan nad oedd eto ond 
plentyn. Yn ol cyfarwyddyd Reuchlin, cyf- 
newidiwyd ei gyfenw Schwartserd (daearddu,) ìi 
Melancthon, gair Groeg o'r un ystyr; ac yn 
1510, aeth i brif ysgol Heidelberg. Yno enw- 
ogodd ei hun mewn myfyrdodau athronyddol; 
ac yn y fiwyddyn ganlynol cyfrifwyd ef yn dei- 
]wng o'i roddi yn Wyryf Athronyddiaeth, a 
chafodd ei osod yn athraw amryw ieirll ieuainc. 
Oblegyd i'r brif ysgol hon omedd o herwydd ei 
ieuenctyd i'w raddio yn Athraw, yn 1512 sy- 
mudodd i Tubingen, lle mewn ychwanegiad at 
ei fyfyrdodau blaenorol, yr ymgyflwynodd i fy- 
fyrio Duwinyddiaeth; ac yn 1514, wedi ei raddio 


yn Athraw, y traddododd lithiau ar Awduron 
Groeg a Lladin. Yn 1518, derbyniodd ganmol- 
iaeth yr enwog Erasmus, i'w ymchwiliadau 
anghyffredin, eì wybodaeth awdurol, a'i iaith 
hyawd;aidd. Ar anogaeth Reuchlin, pan yn 
ddwy ar hugain oed, cafodd ei sefydlu 
yn broffeswr Groeg, a llenyddiaeth yn mhrif 
ysgol Wittembere, lle y daeth i gydnabydd- 
iaeth â Luther; mewn cysylltiad a'r hwn y 
gwnaeth lawer tuag at hwylusaw a dwyn yn 
mlaen y Diwygiad. Yr oedd ei ddysgeidiaeth 
uchel, ei gymeriad mwynaidd a serchus, a'i ddull 
teg o drin y blaid wrthwynebol, yn ei addasu yn 
fawr i fod yn gyfryngwr. Nid oedd neb yn 
gwybod yn well nag ef pa fodd i ddofi tanbeid- 
rwydd Luther, ac i gymell ei athrawiaeth i sylw 
y rhai oedd yn rhagfarnllyd yn ei herbyn. Yn 
1521 cyhoeddodd ci “Loci Theologi,” yr hyn 
oedd yn cynwys eglurhad celfydd ac amlwg o'r 
gredo Gristionogol, ac a ddaeth i fod yn gynllun 
cyfansoddol i'r holl ysgrifenwyr Protestanaidd 
meistrolaidd. Yn 1529, cymellodd yn bender- 
fynol y Gwrthdystiad yn erbyn penderfyniadau 
Cymanfa Spire, oddiwrth yr hwn y tarddodd y 
cyfenwad Gwrthdystiaid, neu Brotestaniaid. Yn 
1590, cyfansoddodd yr enwog gyffes, yr hon a 
gyfenwir Cyffes Augsburg; a'r hon, yn nghyd 
â'i amddiffyniad iddi, a enwogodd Melancthon 
trwy holl Ewrop. Gwnaeth amryw o gynygion 
tuag at effeithio heddwch ac undeb rhwng y 
pleidiau ymrafaelgar a'u gilydd; ond ni lwydd- 
odd yn ei amcanìon yn hyn oran: eithr cafodd 
ei feio gan ei blaid ei hun am gynyg gormod o 
degwch i'r Pabyddion. Er cymaint yr oedd 
Luther a'i gyfeillion yn anghymeradwyo y mesur- 
au a fabwysiadwyd ganddo nid oeddynt yn y radd 
leiaf yn drwg-dybio purdeb ei fwriadau, nac yn 
amheu ei ffyddlondeb diffuant yn achos y gwir- 
ionedd. Yr oedd y cyfeillgarwch ag oedd rhwng 
y ddau ysbryd mawr hyn, yn seiliedig ar undeb 
barn, ym gystal a serchiadau gwir grefyddol; a 
pharhaodd yn ddiysgog hyd farwolaeth Luther; 
ar ol yr hwn y galarodd Meìancthon fel plentyn 
ar ol ei dad cu ac anwyl. 

Âr ol marwolaeth Luther disgynodd rhan fawr 
o'r ymddiried a osodwyd ynddo ef, ar ei gyfaill 
Melanethon. Yr oedd yr Almaen yn barod wedi 
ei addef ef fel eu hathraw; a Wittemberg oedd 
yn edrych arno, ar ol y rhyf I Smalcaldiaidd, fel eì 
hunig gynorthwywr, ac fel adferwr ei Phrif-ysgol. 
Derbyniodd anrhvdedd mawr oddiwrth Maurice, 
yr Etholydd newydd, yr hwn mewn achosion 
crefyddol, nid oedd yn cyflawni dim heb 
ymgynghori âg ef. Agosrwydd ei farn i'r 
diwygwyr Swisaidd yn nghylch swper yr 
Arglwydd, yn nghyd â'i gydsyniad a dygiad y 
Cyfrwng Augsburgaidd i Saxony, yn 1549, a 
barodd iddo gael ei feio yn fawr; ac ni ddiang- 
odd heb ei wrthwynebu gan rai duwinyddion 
eiddigeddus wrth ei enwogrwydd, y rhai a godas- 
ant amheuaeth yn nghylch iachusrwydd ei farn. 
Fflacius ac Osiander, a_ barasant gryn flinder 
iddo; y blaenafo barth defodau, a'r olaf o barth 
cyfiawnhad; ond trwy yr ymchwiliad a sefydl- 
wyd yn Nuremberg, yn 1554, i uniondeb ei gred, 
cafodd ei gymeriad am ìachusrwydd golygiadau 
ei amddiffyn yn hollol. Bu farw yn Wittemberg, 
Elnill 19eg, 1560, yn 632 mlwydd oed; a thra 


MEL 


572 


MELL 


_ — -Z—w 


parhao hanes y Diwygiad i gael ei chymeradwyo, 
bydd enw Melanethon mewn bri a chymeriad 
mawr. Erioed ni bu Cristion mwy hawddgar a 
didwyll nag oedd ef; a byth ni anghofir ei ym- 
drechion yn achos dysgeidiaeth. 

MELATIAID, canlynwyr Melato, yr hwn a 
gredai fod Duw yn feddianol ar gorff ysbrydol, 
ar lun a delw yr hwn y cafodd Adda ei greu. Yr 
oedd yr Husseyaid hefyd o'r un farn. Edrych 
Husseyaid. aa 

MELCHIAID, (breninoliaid,) enw a gymhwys- 
wyd at y Cristionogion Syriaidd, Aifftaidd, ac 
eraill o'r dwyreinwyr, o herwydd iddynt ym- 
ostwng i gymanfa Calcedon, ac felly i gyd-ym- 
ffurfio â chrefydd yr ymerawdwr Marcion. Cyf- 
lawnant wasanaeth yr offeren yn yr ìaith Arab- 
aidd. Eu mynachod a fabwysiadant reol 9t. Basil, 
yr hon oedd rheol gyffredin y Mynachod Groeg- 
aidd, Llywyddid hwy gan batriarch o'u heiddo 
eu hunain, yr hwn a alwent Patriarch Antioch; 
ond nid oeddynt yn gwahaniaethu yn eu barn 
oddiwrth eglwys Groeg, oddigerth mewn ychydig 


o bethau dibwys perthynol i ddefodau a dysgyhl- 


aeth eglwysig. 

MELCHISEDEC, pwy-'b9mn, (brenin MR 
der, erson a gyfarfu ag Abraham wrth ddyfo 
AU brenhinoedd au a'i bendi€lliadd/ef" Gen: 
xiv. 18—20; Heb. vii. 1, 2. 

Y mae gwahanol farnau am Melchisedec; pwy 
ydoedd. Yr luddewon Y Sem oedd; 
ond y mae yn ddigon eglur eu bod yn camsyn- 
iad cblegyd nîd aid Sem ''heb dad, heb fam, 
heb achau, heb fod iddo na dechreu dyddiau, na 
diwedd einioes,” fel yr oedd Melchisedec, Gen. 
v. 32; Heb. vii. 3. Eraill a dybiant mai brenin 
Salem, Jebus, neu Jerusalem, yn llythyrenol 
oedd; ac i Dduw guddio ei achau oddiwrth ddyn- 
ion, er mwyn ei wneuthur yn gysgod mwy addas 
o Grist. Braill a dybiant nad y lle yr oedd 
Melchisedec yn teyrnasu ynddo, a olygir wrth 
Salem, ond ei gymeriad brenhinol, a bod yr Apos- 
tol yn penderfynu hyny wrth ddywedyd am dano, 
brenin Salem, yr hyn yw Brenin eddwch, Heb. 
vii. 2. Golygant hwy íod yr ymadrodd, “ Heb 
dad, heb fam, heb achau, heb iddo na dechreu 
dyddiau na diwedd einioes,” (yn neillâuol y rhan 
olaf o hono, o angenrheidrwydd, yn dynodi gwir 
a phriodol Dduwdod; ac nas gellir heb anmhri- 
odoldeb eglur, ei gymhwyso at neb ond at y 
gwir Dduw yn unig; ac o ganlyniad mai Crist 
ei hun, yn ymddangos yn gyffelyb i'r modd yr 
ymddangosodd yn sylweddol ar ol hyny yn y 
cnawd, a olygir wrth Melchisedec. 'Tybiant hwy 
fod holl ymddangosiadau Crist i'r Patriarchiaid, 
yn gysgodau, neu rag-ddangosiadau o'i ym- 
ddangosiad yn y cnawd; ac nad oedd un an- 
mhriodoldebi'r Apostol wrth son am yr ymddang- 
osiad hwn o'i eiddoi Abraham, ddywedyd, “Ei 
wneuthur yn gyffelybi Fab Duw, yr hwn sydd 
yn aros yn Offeiriad yn dragywydd;” sef yn 
gyffelyb i'r modd y buasai Mab Duw wedi iddo 
ymddangos yn y cnawd, ac yn neillduol i'r modd 
y mae yn awr, ac yr oedd pan ysgrifenodd yr 
Apostol y geiriau. Nid oes un anmhriodoldeb 
mewn dywedyd fod person yn gyffelyb iddo ei 
hun; na dim mwy o wrthuni, dyryswch, na dir- 
gelwch yn yr ymadrodd, ““wedi eì wneuthur yn 
gyffelybi Fab Duw,” nag oedd yn ymadrodd 


brenin Babilon pan y dywedai fod “dull y pedwer- 
ydd yn debyg i Fab Duw,” Dan. iii. 25. 

Mai Orist ei hun, acnid neb aralloedd Melchi- 
sedec, a ymddengys yn eglur wrth graffu ar ym- 
adrodd dilynol yr Apostol; “ Eithr yr hwn nid 
oedd eiachau ohonynt hwy, (sef ofeibion Aaron) 
a gymerodd ddegwm gan Abraham, ac a_ fendith- 
iodd yr hwn yr oedd yr addewidion iddo. Ac yn ddi- 
ddadl yr hwn sydd Jeiaf a fendithir gan ei well. 
Âc yma y mae dynion yrhai sy yn meirw yn 
cymeryd degymau; eithr y20, yr hwn y tystiol- 
aethwyd am dano eî fod yn fyw,'' Heb. vìi. 6,7, 8. 
Os oes synwyr yn yr ymadroddion diweddaf, 
rhaid mai nîd dyn yn marw, fel meibion Aaron 
oedd y person a gymerodd ddegwm gan Abra- 
ham. Os dyn oedd, yn mha ystyr y gellir 
meddwl ei fod yn fwy neu wellnag Abraham, yr 
hwn yr oedd yr addewidion iddo? Os dyn oedd, 
pa wahaniaeth oedd rhyngddo, wrth gymeryd 
degwm gan Abraham, a dynion marwel eraill 
ag a wnaethant yr un peth? Onid dyn yn marw 
oedd yntau fel hwythau, os dyn oedd? Os dyn 
oedd pa sylfaen sydd i'r cyferbyniad : —“ Yma y 
mae dynion y rhai sy yn meirw yn cymeryd deg- 
ymau; eithr yno, yr hwn y tystiolaethwyd am 
dano es fod ef yn fyw?” A oes rhyw un ag y 
gellir dywedyd fel hyn am dano, wrth ei gyfer- 
bynu i ddynion y rhai sy yn marw, ond y Brenin 
tragywyddol, anfarwol, y Duw byw, sef yr Ar- 
glwydd Iesu Grist? Tybiem nad oes. O ganlyn- 
iad rhaid mai Crist ei hun, ac nid neb arall, oedd 
yr Apostol yn ei feddwl wrth Melchisedec. 

Os gwrth-ddadleuir, “Fod Crist wedi eì wneyd 
yn Offeiriad yn ol urdd Melchisedec,” a bod hyny 
yn dangos nad efe oedd Melchisedec? Gofynir, 
pa anmhriodoldeb sydd mewn dywedyd fod un 
wedi ei wneuthur yn offeiriad yn ol ei urdd ei 
hun? Gwnaethpwyd Aaron yn offeiriad; ac yn 
ol pa urdd y gellir dywedyd iddo gael ei wneuthur, 
ond yn ôl urdd Aaron; sef eî urdd ei hun? 

MELCHISEDECIAID, plaid yn nechreuad y 
drydedd ganrif, yn haeru mai yr Ysbryd Glan 
oedd Melchisedec, a'i fod uwchlaw Iesu Grist, 
o gymaint a'i fod yn eiriolwr dros yr ang- 
ylion, fel y mae Crist dros ddynion. Haerent 
nad oedd offeiriadaeth Crist eithr cynllun yn 
unìg o offeiriadaeth yr Ysbryd. Edr _ieracs- 
taid. 

MELETIAID, canlynwyr Meletius, esgob 
Aifftaidd, yr hwn a ddiswyddwyd gan Pedr, esgob 
Alexandria yn y bedwaredd ganrif, tan y cybudd- 
iad o aberthu i eilunod, yn nghyd â9 amryw 
ffag-feiau eraill. Tebyg mai gwir fai Meletius 
oedd bod yn rhy lym, yn marn ei wrthwynebwyr, 
yn mgweinyddiad dysgyblaeth eglwysig. Pa 
fodd bynag dirmygodd Meletius y cerydd; a 
chan ei fod yn wr pwysig a doniol, efe a enillodd 
lawer o ganlynwyr; ac ni wnaethpwyd y rhwyg 
i fyny hyd y canrif dilynol. 

MELUSWEDD BUCHEDD, holl bleserau, 
neu hyfrydion bywyd; megys ymborth, diodydd, 
rhodio, chwareyddiaeth, &c., Luc viii. 14. 

MELLDITH, (mallder,) y drwg a ddymunir i 
ryw un; a gyhoeddir yn ei erbyn, neu a ddy- 
gwyddo iddo. 

“ Melldith Duw, a melldith y ddeddf,” yw y 
gosb y mae Duw yn ei ddeddf yn ei chyhoeddi 
yn erbyn troseddwyr; ac hefyd yr hon sydd yn 


MEN 


YE 


MEN 


cael ei gweini ar yr anedifeiriol yn uffern byth, 
Diar.iìii. 33; Gal. iii. 13.. Y mae hon, ynl. 
Yn gyfiawn, Ps. vii. 11.2. Yn drom, Ps. xc. 
11. 3. Yn hollol, Mal.iv. 1. 4. Yn dragywydd- 
ol, Mat.. xxv. 26. 

““ Gwnaethpwyd Crist yn felldith drosom ni;” 
nid yn briodol, ond yn arwyddol trwy iddo farw 
yn ein lle, farwolaeth felldigedig y groes, Deut, 
xxi. 25; Gall iii, lo. 

MENANDRIAID, canlynwyr Menander, 
Samariad, yn y ganrif gyntaf; a'r gangen henaf 
o'r Gnostiaid. Dysgai Menander nad oedd modd 
ineb fod yn gadwedig, heb gymeryd ei fedyddio 
yn ei enw ef; ac y byddai i'r bedydd a weinydd- 
id ganddo ef wneuthur ei ddeiliaid yn anfarwol 
mewn bydi ddyfod. Ffugiai ei fod yn un o'r 
/Eoniaid, wedi ei anfon o'r diriogaeth nefol, i 
ymgeleddu eneidiau gruddfanus, dan orthrym- 
der corfforol, ac i'w dyogelu rhag trais ac ystryw 
cythreuliaid, y rhai a reolant y byd isod hwn. 
Ond yr oedd ei dybiau mor wrthun, fel y gellid 
meddwl mai lloerig oedd. 

MENDICIAID, (Llad. Mendicus, cardotyn.) 
Cardotwyr mynachaidd; gwahanol raddau o 
grefyddolion mewn gwledydd pabaidd, y rhai ni 
feddant gyllidaeth sefydlog, eithr a gynelir trwy 
gyfraniadau haelionus. Cawsant eu sefydlu gan 
y Pab Innocent III., yn 1215, i'r dyben proffes- 
edig o wrthwynebu hereticiaid, ac amddiffyn 
awdurdod y Pab ac eglwys Rhufain. Yr oedd 
eu ífug-ostyngeiddrwydd-—eu gwaith yn cerdded 
yn droednoeth, gyda gwregys o reffyn oddiam- 
gylch eu lwynau—eu gwaith yn gofyn elusen o 
ddtwsi ddrws, yn cael effaith fawr ar y werinos 
gyffredin; yr hyn yr oeddynt hwy yn ei ddef- 
nyddio yn gyson er cadarnhau anwybodaeth a 
choelgrefydd ; ac yn fynych er cynhyrfu erled- 
igaeth. Cynyddasant fel Jocusiiaid; a ffurfiasent 
eu hunain yn bedair ^aêd fawr, sef y Dominic- 
iaid, y Ffrancisiaid, y Carmeliaid, ac Erucidiaid 
Sant Augustin; y rhai gwel. 

MENNONIAID, cymdeithas o Fedyddwyr 
yn Holland; a gyfenwir felly oddiwrth Memno 
Seimon o Ffriesland, yn yr unfed ganrif ar bym- 
theg, yr hwn ar y cyntaf ydoedd yn offeniad 
pabaidd, a unodd â changen o'r Ailfedyddwyr; 
a ddewiswyd yn flaenoriddi; a'i meddyginieeth- 
odd oddiwrth amryw anghysonderau; ac a_ddi- 
wygiodd y cysawd, gan ei wneuthur yn llawer 
mwy teg a chymedrol nag oedd ar y cyntaf, Y 
Mennoniaid a honant mai hanfod crefydd yw 
duwioldeb ymarferol, ac mai y nôd goreu o'r wir 
eglwys yw santeiddrwydd ei haelodau. Dadl- 
euant dros oddefiad cyffredinol mewn crefydd; 
ac ni luddiant neb i'w cymdeithasau ag a fyddo 
yn arwain bywyd duwiol, ac yn addef y Beibl 
yn air Duw. Haerant nad yw babanod yn addas 
ddeiliaid bedydd ; ac na ddylai gweinidogion yr 
efengyl gymeryd cyflog sefydlog.  Gwrthddadl- 
euant hefyd yn erbyn y geiriau person, a thrin- 
dod, fel yn anghydweddol â symlrwydd gair 
Duw. Fel y Cyfeillion, y maent yn hollol groes 
i lwon a rbyfel, ac hefyd i gosbi â marwolaeth, 
megys pethau hollol anghydweddol âg ysbryd 
yr Ee yi ae(h Gristionogol, _ Yn eu cyfarfod- 
ydd anghyoedd, y mae gan bob un ryddid i lef- 
aru, i esbonio yr ysgrythyrau, ac i weddio. 
Cyfarfyddant, (neu arferant wneyd felly,) ddwy 

4B 


waith bob blwyddyn, o amrywiol barthau Hol- 
land, yn Rynsbourg, pentref chwe milldir o Ley- 
den, pryd y cyfranogant o swper yr Avglwydd, 
o'u heistedd. Yn eu dysgyblaeth y maent yn 
gyffelyb i'r Henuriadyddion, 

Gynt yr oeddynt yn diystyru dysgeidiaeth a 


'gwybodaeth, ac yn esgymuno pawb o'u cym- 


deithas a wyrent yn y radd leiaf oddiwrth reol- 
au caethaf symledd a phwysigrwyad; ond y mae 
y llymder cyntefig hwn wedi lleihau i raddau 
mawr yn eu prif gymdeithasau yn bresenol. Y 
rhaia ymlynant wrth y ddysgyblaeth gyntefig 
a elwir yn Fflemingiaid, neu Fflandriaid, oddi- 
wrth leoedd eu preswylfod. Yr holl blaid a gyf- 
enwid gynt yn JVaterlandiaid, herwydd rheswm 
cyffelyb, 

Cyflawnir addoliad crefyddol yn mhlith y 
Mennoniaid yn gyffelyb yr un modd ag yn 
mhlith Ymneillduwyr ein gwladni; ond yn unig 
bod casgliadau yn cael eu gwneuthur bob Sab- 
bath, (weithiau yn nghanol y bregeth,) mewn 
dwy gôd; un i'r tlodion, a'r llall at draul yr 
addoliad. Y mae ganddynt goleg yn Amsterdam. 
Y gweinidogion a ddewisir, mewn rhai lleoedd, 
gan y gynulleidfa; mewn lleoedd eraill gan yr 
henuriaid, Gwrthodant fedydd babanod, ac ni 
chydeisteddant wrth fwrdd yr Arglwydd a neb 
a weinyddant yr ordinhad ar fabanod, oddigerth 
iddynt gael eu Aad daenellu. Egwyddoriaid a 
ddygir ìi fyny dan arolygiad eu gweinidogion; a 
phan oddeutu un ar bymtheg oed, bedyddir 
hwynt, pan y rhydd yr ymgeisydd gyffes o'i 
ffydd a'i edifeirwch, ger bron y gweinidog a'r 
henuriaid, Mewn rhai parthau o ogledd Holland 
bedyddir pobl ieuainc ar ddydd eu priodas. 
Bedyddiant trwy dywallt neu daenellu dair gwaith 
yn enw y Drindod, fel y dywedir fod Menno yn 
gwneuthur, 

Credant, (yn ol tystiolaeth Mr. Gan, o Reys- 
wich, un o'u gweinidogion hwy eu huuain,) “I 
ddyn yn y cwymp golli ei ddiniweidrwydd, a 
bod ei holl hiliogaeth yn cael eu geni â thuedd- 
iad naturiol at ddrwg, gyda chwantau cnawdol, 
ac yn agored i gystudd ac angau. Nad yw hil- 
iogaeth Adda dan euogrwydd moesol mewn can- 
lyniad i'w gwymp ef; mai peth personol yw 
pechod; ac nad yw rhwymedigaeth i gosb yn 
beth etifeddol. 

Bod Mab ymguawdoledig. Duw yn cael ei 
ddarlunio ini megys islaw'r Tad, ac yn ddaros- 
tyngedig îddo, a hyny nid yn ei gyflwr o ddar- 
ostyngiad yn unig, eithr hefyd yn ei sefyllfa 
ddyrchafedig. Ond eto, ei fod yn wrthrych 
ífydd ac ymddiried crefyddol, yn yr un modd 
a'r Tad. 

Ar farwolaeth Crist, ffydd, &c., y mae eu 
tybiau yn gyffelyb i ciddo Mr. Baxter. Yn 
mherthynas i fedydd, dywed Mr. Gan, ei fod yn 
gynwysedig mewn trochiad, neu dywalltiad o 
ddwfr yn enw, &c. Dychweliad a ffydd ydynt 
angenrheidiol; ond plant rhieni Cristionogol, 
wedieu dwynifyny yn yr eglwys, ydynt dan 
rwymau i gymeryd eu bedyddio. 

Yn mherthynas i rifedi y Mennoniaid yn Hol- 
land, dywedir eu bod, Yhwng plant a rhai mewn 
oed, o gylch 30,000, a'u bod yn gwneyd i fyny 
120 oeglwysi.. Ymddengys fod uwchlaw 200 o 
eglwysi. Mennonaidd yn Unol Daleithiau 


MER 


574 


MES 


—__ rr 


America; yn cynwys, rai o honynt, 300 o aelod- 
au; a dywed Mr. Ward, mai hiliogaeth y Men- 
noniaid a fudasant o Paltz, yw y rhan fwyaf o 
honynt. Ward's Farewell Leiters, let. 19—22, 
inclusive. ! 

Yn mhlith y Mennoniaid, megys yn mhlith 
Bedyddwyr eraill, y mae amryw wedi gwyro 
oddiwrth yr egwyddorion uchod, a chofleidio 
Sosiniaeth, os nad Gwrthgrediniaeth hollol. 
Monthly Repos., Tugust, 1817, p. 449. 

MENOLOGICUM, llyfr yn eglwys Groeg, 
yn yr hwn y mae gwyliau pob mis wedi eu cof- 
restru, yn nghyd âg enwau a bywgraffiadau y 
seintiau a'r merthyron, yn y drefn y darllenir 
hwynt yn yr offeren, &c. Y mae yn cyfateb i 
ferthyroliaeth yr eglwys babaidd. 

MERINTHIAID. Edr. Cerinthiaid. 

MERTHYR, Gr. Maprvp, Llad. Martyr; yn 
briodol a ddynoda dyst. OCymhwysir y gair 
mewn ffordd o ragoriaeth, at un yn dyoddef 
marwolaeth yn achos crefydd. 

Mewn ystyr gaeth, y mae cryn wahaniaeth 
rhwng cyffeswr a merthyr; er fod yr olaf, o 
angenrheidrwydd, yn rhagdybied y blaenaf; a'r 
blaenaf bob amser yn golygu ysbryd gwrol, 
gwresog, a ffyddlon yr olaf. Cyffeswr, yw un 
yn arddel y gwirionedd yn hyf a digywilydd, yn 
ngwyneb perygl; ond merthyr yn briodol, yw 
un yn dyoddef arteithiau, poenau, a marwolaeth 
dros, ac yn achos y gwirionedd. Gall un fod yn 
gyffeswr heb fod yn ferthyr; er nad all fod yn 
ferthyr heb fod hefyd yn gyffeswr. Yr oedd yr 
holl ferthyron yn gyffeswyr, a hyny cyn bod yn 
ferthyron; ond nid oedd yr holl gyffeswyr yn 
ferthyron. 

Y mae yn teilyngu sylw neillduol, nad yw 
marwolaeth neb dros yr athrawiaeth y dygwyddo 
fod yn ei phroffesu, ynddo ei hun yn profi fod yr 
athrawiaeth y byddo yn marw drosti yn wirion- 
edd; pe amgen, byddai marwolaeth BLucilio 
Vanini dros Atheistiaeth, a Ffaustus Sosinus 
dros Sosiniaeth, yn profi fod Atheistiaeth a So- 
siniaeth yn wirionedd. Gwir fod rhifedi mawr 
y rhai a ddyoddefasant yn achos Cristionogaeth, 
mewn cysylltiad a'u bucheddau diargyhoedd a 


rhinweddol—eu gwirfoddoldeb, gwroldeb, a di- | 


ysgogrwydd o dan eu harteithiau, yn nghyd â'r 
cysuron yr oeddynt yn eu mwynhau yn eu poenau, 
yn cymell yr athrawiaeth yr oeddynt yn dyoddef 
drosti, i sylw a dwys ystyriaeth yr holl fyd dynol; 
ond yr hyn sydd yn profi ei gwirionedd yn benaf, 
ydyw y gwyrthiau a gyflawnwyd er ei chadarn- 
hau. Profi eu bod hwy yn ei gwir gredu yr oedd 
marwolaeth y merthyron dros eu hathrawiaeth ; 
ac nid profi fod yr athrawiaeth y dyoddefasant 
drosti yn wirionedd. Dengys hyn mor ddisail 
yw y dyb Sosinaidd sydd yn dysgu mai marw 
fel merthyr i gadarnhau ei athrawiaeth, ac nid 
fel iawn dros bechod, wnaeth Crist. Yr oedd 
wedi gwneuthur hyny yn flaenorol trwy wyrth- 
iau; ac nid oedd ei farwolaeth ynddi ei hun yn 
gwneutbur dim dros y pwnc hwnw, er ei bod, yn 
ei hamgylchiadau, (fel pob peth arall perthynol 
i Grist,) yn profi mai efe oedd y Messia addaw- 
edig. Nid yw yn ymddangos y buasai galwad 
iddo farw fel merthyr dros ei athrawiaeth, oni 
buasai fod dybenion pwysig craill i'w hateb trwy 
yr amgylchiad hwnw. 


Stephen ydoedd y merthyr Cristionogol cyntaf, 
ac y mae rhifedi eì olynwyr yn afrifed. Edrych 
Erledigaeth, 

Telid parch mawr i goffadwriaeth amryw o'r 
cyn-ferthyron yn y brif eglwys; a gellir dywed- 
yd i hwnw, fel amryw bethau eraill dan dywyll- 
wch pabyddiaeth ddirywio i goelgrefydd, megys 
yr ymddengys oddiwrth y calendar a'r gwyliau 
pabaidd. Y mae amrywiol o'r Lblanau plwyfol 
wedi eu cysegru i'w coffadwriaeth; ac amryw 
wyliau wedi eu neillduo i'w hanrhydedd. Ond 
nad oedd y prif Gristionogion yn eu haddoli, a 
ymddengys oddiwrth amrywiol dystiolaethau 
diymwad. Yn mhlith eraill, gellir nodi atebiad 
eglwys Smyrna i grybwylliad yr Iuddewon wrth 
y barnwr cenhedlig, ar ferthyrdod Polycarp, pan 
y cynghorasant ef i beidio caniatau ei gorff i'r 
Cristionogion, rhag iddynt ei addoli fel y gwnaent 
â Christ. I hyn yr atebodd y Cristionogion, gan 
ddywedyd, —“ Nis gallwn ymwrthod â Christ, 
nac addoli neb arall; yr ydym yn eì addoli ef 
fel Mab Duw; eithr yn caru y merthyron fel 
dysgyblion a chanlynwyr yr Arglwydd, herwydd 
y parch mawr a ddangosasant hwy i'w Brenin 
a'u Hathraw.” Hefyd, pan y gofynodd y barn- 
wr Ysbaenaidd, ar ferthyrdod Ffructuosus, i 
Eulogius ei ddiacon ef, a fyddai iddo ef ei 
addoli? Atebodd,—“ Nid wyf yn addoli Ffruc- 
tuosus, eithr yr hwn y mae Ffructuosus yn ei 
addoli.” 

MERTHYROLIAETH, (martyrology,) mer- 
thyrdraeth, sef llyfe yn cynwys cofrestr o'r mer- 
thyron, yn nghyd a hanes eu bucheddau, dyo- 
ddefiadau, tystiolaethau, ac angau. Y mae y 
rhai hyn yn dra lluosog; ac amryw o honynt yn 
cynwys llawer o ffug-chwedlau gwageddol a 
hollol ddisail. Y mwyaf enwog o honynt gynt 
ydoedd merthyroliaeth Eusebius, o Cesarea, yr 
hwn a gyfieithwyd i'r Lladinaeg, gan Sant Je- 
rome; ond sydd, yn ol barn y rhan amlaf o 
ddysgedigion, wedi ei golli er ys hir amser. Yn 
mhlith y rhai Protestanaidd, y mae eiddo J. 
Fox, Clark, Bray, &c., mewn cyfrifiad mawr, ac 
yn cynwys hanesion cywir a hynod. 

MERWYR, (mer-gwyr,) amddiffynwyr ath- 
rawiaeth y llyfr a gyfenwir “ Mêr Duwinydd- 
iaeth Iachus;” yr hwn a gondemniwyd yn yr 
Alban, trwy weithred y Gymanfa Gyffredinol, 
yn nechreuad y ganrif ddiweddaf, ac a amddi- 
ífynwyd gan ddeuddeg o weinidogion, y rhai, o'r 
herwydd a gyfenwyd Mêrwyr. Eu henwau 
ydoedd, Iago Hog, Thomas Boston, Ioan Bon- 
nar, Iago Kid, Gabriel Wilson, Ebenezer Ers- 
Kine, Ralph Erskine, Iago Wardlaw, Iago 
Bathgete, Henry Davidson, Gwilym Hunter, 
a Ioan Williamson. Y rhai hyn oedd yr encil- 
wyr cyntefig; a'r amgylchiad rhag-grybwyll- 
edig oedd yr achlysur o'r enciliad. 

MESSIA, mwys, (eneinïog,) enw swyddol yr 
Arglwydd Iesu Grist, o'r un arwyddocad a'r gair 
Groeg Crist, ac yn dynodi yr awdurdod oedd 
ganddo ì arddelwi y cymeriadau proffwyd, offeir- 
iad, a brenin, yn nghyd a'r cymeriad Iachawdwr 
y_byd. Yr Iuddewon cyntefig oeddynt yn col- 
eddu tybiau cywir am y Messia; ond yn raddol 
trwy ddysgwyliad am frenin dacarol a gorchfyg- 
wr, eu golygiadau yn mherthynas iddo a ddi- 
Yywiasant yn fawr; a phan ymddangosodd Iesu 


MES 


79 


MES 


Grist, gwrthodasant ef, am nad oedd tlodi, isel- 
der, ac anenwogrwydd ei ymddangosiad, yn 
cyd-daro a'u rhagdybiau cyfeiliornus am y 
Gwaredwr dysgwyliedig. Y rhan amlaf o'r 
Rabbiaid diweddar, yn ol tystiolaeth Buxtorf, 
ydynt yn credu fod y Messia wedi dyfod, ond 
ei fod yn aros yn guddiedig herwydd pechodau 
yr Iuddewon. Eraill ydynt yn credu ei fod eto 
i ddyfod, ac yn sefydlu gwahanol amserau i'w 
ymddangosiad, amryw o'r rhai ydynt eisoes wedi 
myned heibio; ond gan eu bod fel hyn yn cael 
eu siomi yn eu dysgwyliadau, y maent wedi 
myned mor ynfyd a chyhoeddi melldithion 
uwch ben pwy bynag a ryfygo ddarogan amser 
ei ddyfodiad. I'r dyben i gysoni y proífwydol- 
iaethau am y Messia, y mae rhai wedi ymgyrchu 
at Fessia dyblyg; un mewn cyflwr o dlodi a 
dyoddefaint, a'r llall mewn sefyllfa ardderchog 
a gogoneddus. Y blaenaf, meddant hwy, sydd 
i ddyfod o lwyth Ephraim, i ymladd yn erbyn 
Gog, ac i gael ei ladd gan Armilus, Zech. xii. 
10; a'r ail i ddyfod o lwyth Juda, olinach Da- 
fydd, i orchfygu a lladd. Armilus, i adgyfodi y 
Messia blaenaf, i gasglu holl Israel yn nghyd, 
ac i deyrnasu ar yr holl fyd. 

Mai Iesu Grist yw y gwir Fessia, a'i fod wedi 
gweithredol ymddangos yn y cnawd, sydd eglur, 
os ystyriwn (fel y sylwa Mr. Fuller,) y cry- 
bwylliad, pa bryd bynag y byddai iddo ymddang- 
os, y byddai iddo ddiddymu aberthau a_ defodau 
y gyfraith Fuosenaidd, Ps. xl. 6—8; 1 Sam. xv. 
22; Dan.ix. 27; Jer. xxxi. 34; Heb, viii. 13. 
Yn awr, y mae yr aberth a'r bwyd offrwm wedi 
peidio. Peidiasant yn rinweddol pan yr offrym- 
odd Iesu ei hun yn aberth; ac yn mhen ychydig 
flynyddoedd wedi hyny peidiasant yn weithredol. 
Y mae yn wir fod yr Iuddewon yn glynu wrth 
ychydig o'r hen ddefodau, ond fel y cyfaddefa 
un o'r ysgrifenwyr Iuddewig, ““ Y mae aberthau 
y deml santaidd wedi peidio.” Bydded gan 
hyny i bob Iuddew ofyn iddo ei hun y gofyniad 
hwn:—A bod Messia y Tywysog yn ymddangos 


ar ryw amser dyfodol, pa fodd y mae efe i beri | 


i'r aberth a'r bwyd offrwm beidio ar ei ymddang- 
osiad, a hwythau eisoes wedi peidio er ys agos 
i ddeunaw cant o flynyddoedd ? 

Heblaw hyny, crybwyllir yn yr Ysgrythyrau, 
y byddai i goríf y broffwydoliaeth ddwyfol gael 
ei gyflawni ynddo ef, Gen. iii, 16; xxii. 18; 
Esa. xlix. 10; liii. Yn gyntaf, y mae amser ei 
ymddangosiad wedi ei eglur nodi mewn proffwyd- 
oliaeth, Esa. xlix. 10; Hae.ii. 6—9; Dan. ix. 
24.—2. Penderfynwyd y lle yr oedd y Messia i 
gael ei eni, ac yn benaf, i gyhoeddi ei athraw- 
iaeth, Mica v. 2; Esa. ix.2.—3. Sicrhawyd y ty 
a'r teulu o'r hwn yr oeddi hanu. Y mae cy- 
maint wedi eì ddywedyd yn mherthynas i'w 
ddeilliad o lwynau Dafydd, fel nad yw yn angen- 
rheidiol i ni gyfeirio at brofion arbenig; yn 


neillduol gan na bydd i un luddew anturio ei | 


wadu. Achyddiaeth Mathew a Luc, gan nad 
faint yw y gwahaniaeth rhyngddynt, ydynt yn 
cytuno i olrhain ei âch ef oddiwrth Dafydd. 


Ymddengys mai tad Joseph trwy briodas yn | 


unig oedd y cyfryw a grybwyllir gan Luc; ac o 
ganlyniad, mai achau Mair mewn gwirionedd a 
olrheinir ganddo ef, a hyny o dan enw ei gwr; 


a chan mai y llinach nafuriol oedd hon, ac un | 


—_ — 


Mathew yr un trwy y gyfraith, trwy yr hon, fel 
brenin, y buasai efe yn etifeddu y goron, nìd oes 
un anghysondebrhyngddynt.—4. Nodwyd natur 
y gwyrthiau a fyddai i'r Messia eu cyflawni, 
Esa. xxxv. 5, 6. Cyflawnwyd y cyfryw wyrth- 
iau yn weithredol ag a ragfynegwyd ganddo ef, 
a bydded ei elynion yn farnwyr.—5. Proffwyd- 
wyd y byddai iddo fel brenin i gael eì wahan- 
iaethu wrth ei ostyngeiddrwydd; gan y byddai 
iddo fyned i mewn i Jerusalem, nid mewn cerbyd 
brenhinol, ond mewn agwedd llawer mwy gos- 
tyngedig, Zech. ix. 9; hyn mewn gwirionedd a 
gymerodd le yn llythyrenol, Math. xxi.—6. 
Proffwydwyd y byddai iddo ddyoddef, a hyny 
trwy ddwylaw anwir, Esa. xlix. 7 ; liii. 9; Dan. 
ix. 26. - Nid oedd yn ddichonadwy i ddim fod 
yn gyflawniad mwy arbenigol o broffwydoliaeth 
na'r driniaeth a gafodd y Messia yn mron yn 
mhob amgylchiad neillduol.—7. Proffwydwyd y 
byddai iddo adgyfodi oddiwrth y meirw, Esa. 
liii. ll; Ps. xvi. 10; lxvii. 18; y mae ei adgy- 
fodiad wedi ei brofi trwy luaws o dystiolaethau 
anwadadwy.—8. Proffwydwyd y byddai i goríf 
y genedl Iuddewig anghredu iddo, ac y byddai 
iddo osod i fyny ei deyrnas yn mhlith y cen- 
hedloedd, Esa. liii. 1; xlix. 4—6; vi, 9—12. 
Erioed ni chafodd proffwydoliaeth gyflawniad 
mwy trwyadl, fel y mae ffeithiau yn eglur 
ddangos. 

Yn olaf, hysbyswyd pan y byddai i'r Messia 
ymddangos, y byddai i ewyllys Duw gael ei 
pherffaith gyflawni ganddo, Esa. xlii. 1; xlix. 
3—5. A pheth oedd ei holl fywyd ef ond per- 
ffaith gydffurfiad ac ewyllys y Goruchaf? Cwbl- 
haodd y gwaith aroddodd y Tad iddo i'w wneuth- 
ur; erioed ni ymddangosodd y fath gymeriad yn 
mhlith dynion. Addas gan hyny y gellir dy- 
wedyd, “ Yn wir, Mab Duw oedd y dyn hwn.” 
Edr. Oristionogaeth, Iesu Grist. 

Lluaws o gau-gristiau a ymddangosasant ar 
wahanol amserau.  Proffwydodd yr Iachawdwr 
am danynt, Math. xxiv. 14. Y mae rhai yn 
rhifo cymaint a phedwar ar hugain o honynt. 
Rhoddwn yma ychydig o'u hanes, - 

1, Caziba oedd y blaenaf o unrhyw gyfrifiad 
ag a wnaeth gynwrf yn y byd. Yn anfoddlon i 
sefyllfa pethau dan deyrnasiad Adrian, gosododd 
ei hun yn flaenor ar ei genedl ei hun, gan gy- 
hoeddi mai efe oedd y Messia a hir ddysgwyl- 
iwyd ganddynt. Yr oedd efe yn un o'r fintai o 
ysbeilwyr a derfysgodd Judea, gan gyflawni pob. 
math o ysgelerder yn erbyn y Rhufeiniaid; a 
chynyddodd i'r fath awdurdod fel y cafodd ei 
ddewis yn frenin arnynt, a'i gydnabod fel eu 
Messia. I'r dyben, pa fodd bynag, i hwylusu 
llwyddiant yr anturiaeth eofn hon, cyfnewidiodd 
ei enw cyntefig Caziba, i Barchocheba, gan gy- 
feirio at y seren a ragfynegwyd gan Balaam ; 
canys ffugiai mai ef oedd y seren, yr hon a ddan- 
fonwyd o'r nef, i adferu ei genedl i'w hanrhy- 
dedd a'i rhyddid cyntefig. Dewisodd ragftaenor, 
cyfododd fyddin, cafodd ei eneinio yn frenin; 
bathodd arian a'i enw yn argraffedig arnynt, a 
chyhoeddodd ei hun yn Fessia a FThywysog y 
genedl Iuddewig. Cyfododd Adrian fyddin, gan 
ei danfon yn ei erbyn. Eneiliodd ìi dref o'r enw 
bither, lle y gwarchaewyd arno. Lladdwyd 
Barchocheba yn y gwarehae, eymerwyd y ddinas, 


MES 


576 


MES 


—_— 


a chanlynodd galanastra arswydus. _ Yr Iuddew- 
on eu hunaiu a addefant iddynt golli o bump i 
chwe mil o wyr yn y rhyfel byr hwn yn amddi- 
ffyniad y gau Fessia rhag-grybwylledig.  Dy- 
gwyddodd hyn yn nechreuad yr eil gannif. 

2. Yn nheyrnasiad Theodosius yr ieuangaf, 
B. A. 434, cyfododd twyllwr arall, o'r enw Moses 
Cretensis. Ffugiai ei fod yn ail Foses, wedi ei 
anfon i wared yr Iuddewon oeddynt yn trigo yn 
Crete, ac addawodd rwygo y mor, a rhoddi my- 
nedfa ddyogel iddynt drwyddo. Bi hudoliaeth 
ydoedd mor gadarn a chyffredinol, fel yr esgeu- 
Ìusasant eu tiroedd, eu tai, a'u holl ofalon eraill, 
ac y cymerasant yn unig gymaint o feddianau 
gyda hwynt ag a allasent eu dwyn yn gyfleus. 
Ar y dydd appwyntiedig, arweiniodd y gau Foses 


honynt, yr hyn a barodd ilygaid y gweddill gael 


dani. Ynadechreuasant edrych am eu harweinydd 


twyllodrus, ond yr oedd efe wedi ymguddio, a_| 


dianc o'u gafaelion, 

5. Yn nbeyrnasiad, Iustin, oddeutu 520, ym- 
ddangosodd twyllwr arall, yr hwn a'i galwai ei 
hun yn fab Moses, Ei enw oedd Dunaan. Aeth 
i ddinas Arabia Felix, lle y gorthrymodd y 
Cristionogion yn fawr; ond cafodd ei gymeryd 
yn garcharor a'i osod i farwolaeth gan Elesban, 
cadfridog Ethiopaidd. 

4. Yn y flwyddyn 529, yr Iuddewon a'r Sa- 
mariaid a wrthryfelasant yn erbyn yr ymerawd- 
wr Justinian, ac a osodasant un Julian yn frenin 
arnynt, gan ei gyfrif yn Fessia, Anfonodd yr 
ymerawdwr fyddin yn eu herbyn, lladdodd rifedi 
mawr o honynt; cymerodd eu ffug Fessia yn gar- 
charor, gan ei osod i farwolaeth yn uniongyrchol. 

5. Yn y flwyddyn 571, ganwyd Mahomed yn 
Arvabia; yr hwn âr y cyntaf a broffesai mai efe 
pedd y Messia a addawyd i'r Iuddewon. Yn y 
modd hwn hudodd lawer o'r bobl annedwydd 
hyn ar ei ol. Gellir mewn rhyw ystyr gan hyny, 
ei rifo ef yn mhlith y gau Gristiau. Edrych 
Mahomedaeth. 

6. Yn y flwyddyn 721, yn amser Leo Isaurus, 
cyfododd gau Fessia arall yn yr Hyspaen; ei 
enw oedd Serenus,. Hudodd luoedd lawer ar ei 
ol, i'w dirfawr golled a'u siomedigaeth; ond eì 
holl ffugiadau a ddiflanasant. 

7. Y ddeuddegfed ganrif ydoedd flrwythlon o 
gau Gristiau. Oddeutu y flwyddyn 1137, ym- 


ddangosodd yn yn Ffrainc, yr hwn a osodwyd i | 


farwolaeth, yn nghyd ag amryw o'i ganlynwyr. 
8. Yn y flwyddyn 1138, terfysgwyd y Per- 
siaid gan Iuddew, yr hwn a'i galwai ei hun yn 
Fessia; ond cafodd yntau hefyd ei osod i farwol- 
aeth, a'i ganlynwyr eu trin yn greulon. 
9. Yn 1157, cynhyrfodd gau Fessia yr 
Iuddewon yn Corduba, yn yr Hyspaen. Y rhai 


doethaf a goreu o honynt a'i cyfrifent ef fel | 
gwallgofddyn, ond corff yr Iuddewon yno a | 
Ar yr achlysur hwn cafodd | 


gredasant ynddo 
y rhan amlaf o'r Iuddewon yn yr Hyspaen eu 
dinystrio. 

10. Yn y flwyddyn 1167, cyfododd gau Fessia 
arall yn nheyrnas Ffez, yr hwn a ddygodd ofid- 


| amlwg. 
hwn hwynt i ben craig, oddiar yr hon y bwrias- | 
ant eu hunain ilawr bendramwnwgl, yn wyr, 
gwragedd, a phlant, i'r mor heb unrhyw betrus- | 
der na gwrthwynebiad, a boddodd rhifedimawro , 
| odd luoedd lawer ar ei ol, 
eu hagor i ystyried yr hudoliaeth y gorweddent | 


iau ac erledigaethau mawrion ar yr Iuddewon 
gwasgaredig trwy y wlad hono. 

11. Yn yr un flwyddyn, gosododd un e'r 
Arabiaid eihun i fyny fel Messia, a ffugiodd 
wneuthur gwyrthiau. Pan yr ymofynwyd am 
dano, ffodd ei ganlynwyr, a dygwyd ef ger bron 
brenin Arabia, Pan yn cael ei holí ganddo, 
cyfaddefodd mai proffwyd ydoedd wedi ei anfon 
gan Dduw. Gofynodd y brenin iddo pa arwydd 
a allai ef roddi er cadarnhau ei anfoniad? Ateb- 
odd, “'Torwch fy mhen, a deuafynfyw eilwaith.” 
Cymerodd y brenin ef ar ei air, gan addaw credu 
ynddo os byddai i'w fynegiad brofi yn wirionedd. 
Afreidiol sylwi na ddaeth yr adyn tlawd byth i 
ail fywyd, ac felly i'w dwyll gael ei wneyd yn 
Y rhai a dwyllwyd ganddo a gawsant 
eu cosbi yn drwm, a'r genedl ei gosod dan ddi- 
rwy bwysig. 

12. Yn fuan wedi hyn, Iaddew o'r tu hwnt i 
Euphrates a alwodd ei hun yr Fessia, ac a hud- 
Yn arwydd o hyny, 
dywedodd iddo fod yn wahanglwyfus, ond iddo 
gael ei lanhau mewn un noswaith. Fel eraill 
trengodd yntau yn yr anturiaeth, a dygodd erled- 
igaeth drom ar ei gydwladwyr. 

183. Yn y flwyddyn 1174, cyfododd dewin a 
gau Fessia yn Persia, o'r enw Dafydd Almusser. 


| Ffugiai y gallai wneuthur ei hun yn anweledig ; 


ond cafodd ei gymeryd a'i osod i farwolaeth yn 
ebrwydd, a gosodwyd dirwy bwysig ar ei frodyr, 
yr Iuddewon. 

14. Yn y flwyddyn 1176, cyfododd un arall o'r 
twyllwyr hyn yn Morafia, yr hwn a ffugiodd y 
cyffelyb bethau; ond darganfuwyd ei dwyll, a 
chan nad allodd ddianc ar yr ymdrechiadau a 
wnaethpwyd er cymeryd gafael arno, cafodd 
yntau hefyd ei farwolaethu. 

15. Yn y flwyddyn 1199, cyfododd twyllwr 
a gwrthryfelwr nodedig yn Persia, dan yr enw 
Dafydd oddiwrth Dafydd. Yr oedd efe yn wr 
dysgedig, yn ddewin enwog, ac yn cymeryd arno 
mai y Messia oedd. Cyfododd fyddin yn erbyn 


| y brenin, ond cafodd eì gymeryd yn garcharor. 


Diangodd, a chafodd ei adgymeryd a'i ddibenu, 


| Cafodd rhifedi mawr o'r Iuddewon eu cigyddio 


am bleidio y twyllwr hwn. 

16. Crybwyllir am gau Fessia arall yn yr un gan- 
rif, gan Maimonides a Solemon; eithr nid ydynt yn 
dywedyd dim am ei enw, ei wlad, na'i lwyddiant, 

Gellir sylwi yma, na chyfododd dim llai na 
deg o gau Gristiau yn y ddeuddegfed ganrif, y 
rhai a ddygasant ofid a dinystr mawr ar yr 
Iuddewon yn ngwahanol barthau y byd. 

17. Yn y flwyddyn 1497, cyfododd gau Fessia 
arall, o'r enw Ishmael Sophus, yr hwn a dwyll- 
odd yr Íuddewon yn yr Hyspaen. Yntau hefyd 
a drengodd, a chafodd cynifer ag a gredasant 
ynddo eu gwasgaru. 

18. Yn y flwyddyn 1500, cyhoeddodd Rabbi 
Lemlem, Iuddew Ellmynaidd, o_ Austria, ei hun 
yn rhagflaenor y Messia. Dinystriodd ef ei ffwrn 
ei hun, ac addawodd i'r Iuddewon y cawsent 
bobi eu bara eu hunain y flwyddyn ganlynol yn 
y Tir Santaidd. 

19. Yn y flwyddyn 1509, ffugiodd Pffeffercorn, 
Iuddew o Cologne, mai efe oedd y Messia.  Cy- 
merodd arno, modd bynag, ar ol hyny, i droi 
yn Gristion, 


MES 


57 


MES 


20. Yn y flwyddyn 1534, rhoddodd Rabbi 
Solomon Malcho ei hun allan yn Fessia, a chaf- 
odd ei losgi gan Siarls V. o'r Hysbaen. 

21. Yn y flwyddyn 1615, cyfododd gau Fessia 
yn yr India Ddwyreiniol, a chafodd lawer o'r 
Tuddewon Portugaidd ag oedd yn wasgaredig 
ar hyd y wlad hono yn ganlynwyr. 

22. Yn y flwyddyn 1666, ymddangosodd y gau 
Fessia Sabatai Sefi, yr hwn a wnaeth gymaint 
o gynwrf, ac a enillodd gymaint o broselytiaid. 
Ganwyd ef yn Aleppo, a thwyllodd yr Iuddewon 
dros gryn amser; ond o'r diwedd trôdd yn Fa- 
hometiad, i'r dyben i gadw ei fywyd. Gan fod 
hanes y twyllwr hwn yn fwy difyr n»g eiddo y 
rhai eraill a grybwyllwyd yn flaenorol am dan- 
ynt, cawn ei gosod ger bron y darllenydd yn 
fwy cyflawn. 

Yr oedd y flwyddyn 1666, yn flwyddyn hy- 
nod, ac yr oedd llawer yn dysgwyl y byddai i 
rywbeth anghyffredin ddygwydd ynddi. Yr 
oedd amser felly yn fanteisioì er gwasanaethu 
dybenion twyllwr; ac o ganlyniad taenwyd 
oddiamgylch amryw ffugchwedlau. Dywedwyd 
fod lluoedd afrifed yn cychwyn o barthau anad- 
habyddus tua diffeithwch Arabia, a thebygid 
mai deuddeg llwyth Israel y rhai a fuasent ar 
grwydr dros gynifer o oesoedd oeddynt; i long 
dirio yn mharthau gogleddol yr Alban, o dan 
hwyliau a rheffynau sidanaidd ; nad oedd y mor- 
wyr oedd arni yn medru siarad dim ond Heb- 
raeg; ac mai yr arwydd-air ar yr hwyliau oedd 
““ Deuddeg llwyth Israel.” Felly y pryd hwnw, 
yr oedd dynion hygoel yn llawn o ddysgwyl- 
iadau. 

Y pryd hwnw yr ymddangosodd Sabatai Sefi yn 
Smyrna, yn proffesu mai efe oedd y Messia. 
Addawodd waredigaeth a theyrnas lwyddianus 
i'r Tuddewon ; .a chredent hwythau ei ymadrodd- 
ion yn ddiysgog; ac nid oeddynt ar y cyfryw 
bryd yn ymwneyd ag un gorchwyl, eithr yn unig 
ymddyddan am eu dychweliad, a dadgan eu 
sicrwydd diamheuol mai Sabatai oedd y Messia, 
a hyny mewn modd cyflawn mor benderfynol 
ag y gwna y Cristionogion ag unrhyw erthygl 
o'u ffydd. Cyfarfu rhyw esgob ag Iuddew y 
pryd hwnw yn Twrci, a gofynodd iddo beth oedd 
ei feddwl am Sabatai? Atebodd, ei fod yn credu 
mai efe oedd y Messia; a'i fod mor benderfynol 
yn ei gred, fel y buasai yn troi yn Gristion os 
cawsai ei siomi. Y mae yn weddus, medd ein 
hanesydd, i ni fod yn fanol yn yr adroddiad hwn, 
gan ei fod mor hynod a rhyfeddol; ac yr ydym 
wedi derbyn yr hanes oddiwrth rai ag oedd y 
pryd hwnw yn Twrci, 

Sabatai Sefi ydoedd fab i Mordecai Sefi, 
Iuddew anenwog yn Smyrna. Yr oedd Sabatai 
yn ddarllenydd mawr, ac yn dra hyddysg yn yr 
Hebraeg. Yr oedd efe yn awdwr athrawiaeth 
newydd, am yr hon y cafodd ei ddeol o'r ddinas. 
Aeth oddiyno i Salonichi, yr hon gynt a gyf- 
enwid Thesalonica, lle y priododd fenyw deg 
odiaeth, oddiwrth yr hon y cadd ei ysgar. 
Teithiodd oddiyno i Morea, ac oddiyno i Tripoli, 
Gaza, a Jerusalem. Ar y ffordd priododd dry- 
dedd wraig. Yn Jerusalem dechreuodd ad- 
gyweirio y cyfansoddiad Iuddewig, a dileodd 
un o'u gwyliau arbenig, gan amlygu ei fwriad i 
broffesu mai efe oedd y Messia, i ryw un o'i gyd- 


genedl, o'r enw Nathan. Cymeradwyodd hwnw 
yr amcan, gan arddel ei hun yn lias, ei rag- 
flaenor, a chymeryd arno y gorchwyl o ddileu 
yr holl ymprydiau Iuddewig, fel pethau anghyd- 
weddol ac ymddangosiad y priodfab. Proffwyd- 
odd Nathan y byddai i'r Messia, cyn pen y ddwy 
ílynedd, ymddangos ger bron prif arglwydd 
Twrci, a chymeryd ei goron oddiarno, a'i rwymo 
mewn cadwynau. 

Yn Gaza pregethodd Sabatai edifeirwch a 
ffydd ynddo ef ei hun mor effeithiol, fel y llwyr 
ymroddodd y bobl i'w defosiynau a'u helusenau. 
Dechreuodd y son am y Messia hwn lenwi pob 
lle. Penderfynodd Sabatai yn awr ymweled â 
Smyrna a Chaercystenyn. Y mae Nathan yn 
ysgrifenu ato ef o Damascus, gan ddechreu ei 
lythyr yn y modd canlynol :—*“ At y brenin, ein 
brenin, arglwydd yr arglwyddi, yr hwn a gasgl 
grwydraid Israel, yr hwn a ollwng ein caethiwed 
yn rhydd, y dyn a ddyrchafwyd i'r anrhydedd 
mwyaf; Messia Duw Jacob; y gwir Fessia; y 
Llew nefol, Sabatai Sefi.” 

Trwy holl Dwrci, yr oedd yr Iuddewon y pryd 
hwnw mewn dysgwyliad mawr am amseroedd 
ardderchog. Yn awr yr oeddynt yn grefyddol 
ac edifeiriol, fel na byddai iddynt mewn modd 
yn y byd atal y daioni y dysgwylient am dano. 

Rhai a ymprydient cyhyd, fel y newynasant 
eu hunain i farwolaeth; eraill a gladdasant eu 
hunain yn y ddaear, nes bod eu haelodau wedi 
sythu; rhaia ddyoddefent dywallt cŵyr toddedig 
ar hyd eu cnawd; rhai a ymdreiglent yn yr 
eira; eraill mewn tywydd oer a ymdrochent 
mewn llynoedd ac afonydd; tra yr oedd eraill 
yn claddu eu hunain. Rhoddid galwedigaethau 
i fyny, gwerthid pob dodrefnyn anangenrheidiol, 
a gwneid darpariadau anfesuradwy ar gyfer y 
tlodion. Daeth Sabatai i Smyrna, lle y cafodd 
anrhydedd goruchel, er i'r Chaeham ei wrthwy- 
nebu, herwydd yr hyn y cafodd ei ddiswyddo. 
Yno mewn ysgrifen, cyfentvodd ei hun yn gyntaf- 
anedig Fab Duw, y Messia, Gwaredwr Israel, 
Er iddo gyfarfod â gwrthwynebiad, eto llwydd- 
odd yno o'r diwedd i'r fath raddau, fel y pro- 
ffwydodd rhai o'i ganlynwyr, ac y syrthiasant ì 
lewygfeydd. Pedwar cant o wyr a gwragedd a 
broffwydasant am gynydd ei deyrnas; a baban- 
od, y rhai nid oeddynt ond prin medru siarad, a 
swnient Sabatai, Messia, a Mab Duw, yn groyw. 
Y bobl dros amser oeddynt yn cael eu perchenogi, 
a chlywid lleisiau o'u hymysgaroedd; rhai a 
syrthientilewygfeydd, a adroddent eu llwydd- 
iant dyfodol, eu gweledigaethau o barth y Llew 
Juda, a buddugoliaethau Sabatai. Yr hyn oll, 
medd yr adroddwr, oedd wirionedd diamheuol, 
ac yn effeithiau hudoliaethau Satanaidd, fel y 
cyfaddefai yr Iuddewon eu hunain wedi hyny. 

Yn awr y chwyddai ac yr ymfawrygai y twyll- 
wr. Gan fod yr Iuddewon yn eu synagogau 
yn arferol o weddio dros brif arglwydd Twrci, 
gwaharddodd Sabatai hyny rhagllaw, herwydd 
y tybiai yn anaddas gweddïo dros un ag oedd i 
fod cyn hir yn garcharor iddo ef; acyn lle gwe- 
ddio dros yr ymerawdwr.Tyrcaidd, gorchymyn- 
odd weddio drosto ei hun. Etholodd dywysogion 
hefyd i lywodraethu yr Iuddewon ar eu taith i'r 
Tir Santaidd, ac i weini uniondeb yn eu mysg 
wedi iddynt ei feddianu. Y tywysogion hyny 


MES 


578 


MES 


oeddynt wyr enwog y pryd hwnw yn ninas 


Smyrna. Y werinos oeddynt yn awr yn ym- 
gasglu i weled rhyw wyrth yn cael ei chyflawni, 


er cadarnhad eu ffydd, ac argyhoeddiad y cen- | 


hedloedd. Yma yr oedd y twyllwyr yn ymddy- 
rysu, er y buasai unrhyw ystranc hudoliaethus 


yn eu boddhau. Ond gwnaethpwyd y diffyg hwn 


i fyny gan y werin hygoelus. Pan oedd Sabatai | 


ger bron y Cadi, (yr heddynad) haerodd rhai 
iddynt weled colofn o dân rhyngddo ef â'r 
swyddog hwnw; ac wedi i rai haeru hyny, yr 
oedd eraill yn barod i'w dyngu; ïe, gwnaethant 
hyny hefyd; a chafodd yr haeriad ei gredu yn 
uniongyrchol gan Iuddewon y ddinas hono. Y 
neb na chredai mai efe oedd y Messia, ydoedd 
yn awr i gael ei ochelyd fel person ysgym- 
unedig. 

Hysbysai y twyllwr yn awr ei fod wedi ei alw 
gan Dduw i ymweled â Chaercystenyn, lle yr 
oedd ganddo waith mawr i'w gyflawni. Cymer- 
odd long Dyrcaidd i'r perwyl hwnw, Ionawr, 
1666. Cafodd fordaith hir a thrallodus; ac nid 
oedd ganddo awdurdod ar y gwyntoedd a'r mor. 
Prif weinidog Twrci, wedi clywed y newydd a 


anfonodd am dano, ac a'i rhoddodd mewn car- | 
a ganlyn. 


chardy ffìaidd.. Yr oedd yr Iuddewon yn talu 
ymweliadau iddo, ac yr un mor ynfyd a'r rhai o 
Smyrna. Rhai o'r marsiandwyr Brutanaidd yn 
methu ag adenill eu dyledion oddiar yr Iuddew- 
on, a gymerasant achlysur i ymweled â Sabatai, 
ac i wneyd achwyniadau yn erbyn ei ddeiliaid; 
mewn canlyniadi hyn yr ysgrifenodd efe y lly- 
thyr canlynol at yr Iuddewon :— 

“ I'r cyfryw o'r genedl Iuddewig ag sydd yn 
dysgwyl am ymddangosiad y Messia, ac iechyd- 
wriaeth Israel, bydded heddwch diddiwedd. 
Herwydd i ni dderbyn hysbysiad eich bod chwi 
yn nyled amryw o'r genedl Frutanaidd, gwelwyd 
yn dda genym orchymyn i chwi dalu eich cyf- 
iawn ddyledion; yr hyn os gwrthodwch ei 
wneyd, ac os anufyddlîewch i ni yn y peth hwn, 


bydded hysbys i chwi na chewch fyned i mewn | 


gyda ni i'n llawenydd a'n teyrnas.” 

Parhaodd Sabatai yn garcharor yn Nghaer- 
cystenyn dros ysbaid dau fis o amser. Prif 
weinidog Twrci, yn bwriadu myned i Candia, a 
farnodd mai annoeth fyddai ei adael ef yn 
Nghaercystenyn yn ei absenoldeb ei hun a'r 
ymerawdwr; herwydd hyny symudodd ef i'r 
Dardaneles, lle yr oedd yn wir awyr iachach, a 
lle y buasai oddiar y ffordd, ac na buasai yn 
peryglu cymaint ar y ddinas. Achlysurodd hyn 
i'r Íuddewon farnu nad allasai, ac na feiddiasai 
y Tyrciaid gymeryd ei fywyd ef ymaith; yr hyn 
fel y tybient hwy, ydoedd y ffordd oreu i symud 
ymaith bob drwg-dyb. Yr Iuddewon a_ ymdyr- 
ent yn finteioedd i'r castell lle yr oedd efe yn 
garcharor; nid yn unig y rhai agos, ond hefyd 
rhai o wlad y Pwyl, o'r Ellmyn, Leghorn, Ve- 
nice, a lleoedd eraill! derbyniasant fendith Sa- 
bafai, ac addewidion o ddyrchafiad. Y Tyrc- 
iaid a wnaethant ddefnydd o'r cyd-gasgliad hwn ; 
codasant brisoedd eu hymborth a'u lletyau, gan 
osod eu pris eu hunain am ddyfodfa i ymweled 
â Sabatai, ar y rhai a chwenychent hyny. Yr 
oedd yr elw a dderbynient yn cau eu geneuau, 
ac o herwydd hyny, nid oedd unrhyw achwyn- 


Y mae Sabatai yn y carchar, yn sefydlu y dull 
i gadw coffadwriaeth o'i enedigaeth. Y mae yn 
gorchymyn i'r Iuddewon gadw yr wyl hono ar y 
nawfed dydd o fis Ab, ac iddynt ei gadw yn 
ddydd o lawenydd mawr, trwy fwyta ac yfed, 
cyneuadau, a pheroriaeth. Rhwymir hwynt i 
gydnabod cariad Duw, yn rhoddi iddynt y diwr- 
nod hwnw o ddyddanwch, herwydd genedigaeth 
eu brenin, y Messia, Sabatai Sefi, ei was a'i 
gyntafanedig fab mewn cariad. 

Wrth fyned heibio, gellir nodi trahausder y 
twyllwr hwn. Yr oedd y diwrnod hwnw yn 
ddydd o ympryd arbenig yn mhlith yr Iuddewon 
gynt, er coffadwriaeth am losgi y deml gan y 
Caldeaid. Heblaw hyny, yr oedd amryw bethau 
pwysig eraill wedi dygwydd, fel y sylwa yr 
Iuddewon, yn y mis hwn. Ynddo, ac ar yr un 
dydd, y dinystriwyd yr ail deml; ac ynddo y 
penderfynwyd yn yr anialwch na chawsai yr 
Iuddewon a gwympasant ynddo fyned ì mewn i 
Ganaan, &c. Ganwyd Sabatai ar y dydd hwn; 
ac herwydd hyny rhaid oedd troi yr ympryd yn 
wledd; er y buasai yn dda i'r luddewon pe nas 
ganesid ef, ïe, buasai hyny yn llawer gwell iddo 
ef ei hun, fel yr ymddengys oddiwrth yr hyn 


Iuddewon y ddinas hono a dalasant barch mawr 
iddo. Addurnasant eu synagocau ag 8. S. mewn 
aur, a gwnaethant goron iddo yn y mur. _ Priod- 
olent iddo ef yr un enwau a phroffwydoliaethau 
ag yr ydym ni yn eu priodoli i'r Messia.  Ym- 
welwyd hefyd ag ef tra yn y carchar gan bere- 
rinion o bob gwlad, y rhai a glywsant am ei 
hanes. Yn mhlith y rhai yr oedd Neheinia Co- 


| hen, o wlad y Pwyl, yr un gwr o ddysgeidiaeth 


mawr yn y Cabala, a'r ieithoedd dwyreiniol; yr 
hwn a ddymunodd ymddyddan â Sabatai, ac yn 
yr ymddyddan a haerodd, yn ol yr ysgrythyrau, 
fod dau Fessia i fod—un yn fab 1 Ephraim, dys- 
gawdwr tlawd a dirmygedig o'r gyfraith; a'r 
llall yn Fab Dafydd, ac yn fuddugoliaethwr. Yr 
oedd Nehemia yn foddlawnii gael ei ystyried y 
blaenaf o'r ddau, sef mab Ephraim, ac i adael 
gogoniant ac anrhydedd yr olaf i Sabatai.. Am 
ddim a ymddengys i'r gwrthwyneb, nid oedd 
Sabatai yn anfoddlawn i hyny. Ond yr oedd 
gwreiddyn y ddadl yn gorwedd yn yr hyn a gan- 
lyn :—Dysgai Nehemia fod mab Ephraim i rag- 
ílaenu mab Dafydd, ac yn arweinydd iddo; ac 
herwydd hyny, yr oedd yn beio Sabatai am fod 
yn rhy flaenllaw wrth ymddangos fel mab Da- 
fydd, cyn i fab Ephraim ragflaenu. Nid oedd 
Sabatai yn archwaethu y fath athrawiaeth ; canys 
ofnai y byddai i fab Ephraim, yr hwn oedd i rag- 
flaenu, ffugio bod yn fab Dafydd, ac felly iddo 
ei adael yn-y dyryswch ; herwydd hyny gwrth- 
ododd iddo unrhyw gyfran yn y gorchwyl, yr 
hyn a fu yn achlysur o ddinystr Sabatai a'i holl 
amcanion ardderchog. Wedii Nehemia gael ei 
siomi, aeth i Adrianople, a chyhuddodd Sabatai 
wrth brif weinidogion y llywodraeth o fod yn 
ddyn diffaeth, peryglus i'r llywodraeth, a bod 
yn angenrheidiol ei. gymeryd oddiar y ffordd. 
Wedi i'r ymerawdwr dderbyn hysbysrwydd o 
hyn, anfonodd am Sabatai, yr hwn yn ddigalon 
lawn a ymddangosodd o'i flaen. Gofynodd yr ym- 
erawdwr am wyth, a gwnaeth ddewisiad o un ei 


iadau yn cael eu danfon ganddynt i Adrianople. | hun, a'r un ganlynol oedd hono :—Bod i Sabatai 


MES 5 


MIL 


gael ei ddiosg yn noeth lymun, a chael ei osod yn 
nod i'r saethyddion ollwng ato; ac os na fenai y 

' saethau ar ei gnawd, y byddai iddo ef ei addef 
yn Fessia. Nid oedd gan Sabatai ffydd ddigonol 
i ymostwng i'r fath brawf. Hysbysodd yr ym- 
erawdwr iddo y byddai iddo ei gledru yn union- 
gyrchol, a bod y pawl yn barodiddo os na buasai 
yn troi yn Fahometiad, a'r hyn y cydsyniodd, 
er mawr siomedigaeth yr Iuddewon. Er hyn 
oll yr oedd rhai o'r Iuddewon mor ynfyd a haeru 
mai nid Sabatai ei hun, eithr ei gysgod, a broffes- 
odd y grefydd I'ahometanaidd, ac a welwyd yn 
ngwisg Twrc. Mor fawr oedd. eu cyndynrwydd 
a'u hanghrediniaeth, fel yr ymddangosai yn beth 
annichonadwy yn mron i'w hargyhoeddi o'u 
camsyniad. 

Wedi hyn oll yr oedd amryw o'r Iuddewon yn 
parhau i arfer y ffurfiau yn eu haddoliad cy- 
hoeddus, a benodwyd gan y Messia Mahomet- 

: aidd hwn, yr hyn a_ barodd i'r Iuddewon penaf 
— yn Nghaercystenyn anfon i synagog Smyrna i 
wahardd y cyfryw arferiad. Tra yr oedd y peth- 
. au rhag-grybwylledig yn cymeryd lle, yr Iuddew- 
on yn lle gofalu am eu masnach, a lanwent eu 
llythyrau â newyddion yn nghylch Sabatai, eu 
Messia, a'i weithredoedd rhyfeddol. Dywedent 
pan y danfonodd yr ymerawdwr i'w gymeryd, 
. iddo beri i'r holl genhadau a ddanfonwyd ganddo 
' farw; a phan y danfonwyd Janizariaid eraill, 
iddynt oll syrthio yn feirw wrth air o'i enau; ac 
iddo pan y ceisiwyd ganddo, beri iddynt ddyfod 
yn fyw drachefn. Chwanegasant, er fod y car- 
char lle yr oedd Sabatai wedi ei sicrhau â bolltau 
a chlôau haiarn, eto ei fod i'w weled yn rhodio 
yr ystrydoedd gyda lluaws o osgorddion; na 
ddaeth y cadwynau oeddynt o amgylch ei wddf 
a'i draed yn rhyddion, ond eu bod yn cael eu 
troi yn aur, â'r hwn yr oedd Sabatai yn boddio 
ei ganlynwyr. Wrth glywed y pethau hyn, 
Iuddewon yr [tal a anfonasant genhadau ï 
Smy»na, er chwilio i mewn i'w gwirionedd. Pan 
gyrhaeddasant Smyrna, clywsant, er eu mawr 
siomedigaeth, fod Sabatai wedi troi yn Dwrc; 
ond wedi iddynt ymweled â brawd Sabatiai, ym- 
drechodd beri iddynt gredu mai Sabatai oedd y 
Messia, ac nad efe, eithr ei angel, neu ei ysbryd, 
oedd yn myned oddiamgylch yn ngwisg Twrc; 
bod ei gorff wedi ei gymeryd i'r nef, ac y dan- 
fonid ef mewn amser cyfaddasi lawr oddiyno 
i'r ddaear gan Dduw. Ychwanegodd, y byddai 
Nathan, ei ragflaenor, yr hwn oedd wedi cyflawni 
llawer o wyrthiau, yn fuan yn Smyrna; ac y 
byddai iddo ef ddatguddio amryw ddirgeledig- 
aethau iddynt hwy, a'u cadarnhau. Ond ni 
chaniatawyd i'r Elias hwn ddyfod i Smyrna; ac 
er i'r cenhadau ei weled mewn lle arall, ni dder- 
byniasant un boddlonrwydd oddiwrtho. 

23. Y gau Fessia olaf a ymddangosodd, ac a 
enillodd gryn rifedi o ganlynwyr, ydoedd un 
Rabbi Mordecai, Iuddew o'r Ellmyn. Ym- 
ddangosodd ef yn y flwyddyn 1632. Nid hir 
y buwyd cyn cael allan mai twyllwr oedd efe, a 
bod gorfod arno ffoi o'r Ital i wlad y Pwyl, er 
mwyn cadw ei fywyd. Beth a ddaeth o hono 
mewn canlyniad, nid ydym yn gwybod. ; 

“ Gellir ystyried hon yn hanes mor gywir a 
chryno o'r gau Gristiau a ymddangosasant wedi 
marwolaeth ein Iachawdwr, ag a ellir yn hawdd 


ei roddi. See Johannes a Lent List Hist. of False 
Messiahs; Kidder's Demonstrations of ihe Mes- 
siah; Harris's Sermons on the Messiah; Fuller's 
Jesus the True Messiah. 

MIL BLYNYDDOEDD, ymadrodd ysgry- 
thyrol yn dynodi yr yspaid hir o lwyddiant a 
fydd ar wir grefydd dros yr holl ddaear, cyn 
diwedd amser, Dat. xx. 1—6. 

Amrywiol ydynty tybiau agoleddwyd yn mhlith 
Cristionogion yn mhob oes a gwlad, yn nghylch 
y mil blynyddoedd. Myn rhaifod yr ymadrodd 
yn golygu teyrnasiad personol Crist, gyda'r saint 
ar y ddaear, dros yr ysbaid hwnw o amser, wedi 
yr adgyfodiad cyntaf cyn dydd y farn gyffredinol. 
Hyn oedd barn Justin Martyr, yn nghyd âg 
amryw eraill yn yr ail ganrif; oblegyd y rae yn 
tystiolaethu mai y dyb ffynedig yn ei amser ef 
oedd, y byddai i Fab Duw, ar ol dinystr Anch- 
rist a'r adgyfodiad cyntaf, i ddisgyn yn bersonol 
o'r nef; y byddai i ddinas Jerusalem a'r deml i 
gael eu hailadeiladu, yn ol Ezec. xxxvi; Dat. xxi; 
ac i'r Iuddewon gael eu dychwelyd i'w gwlad eu 
hunain, a Christ i deyrnasu yno yn eu plith, cyn 
y farn ddiweddaf, dros fil o flynyddoedd... Ond 
oddiwrth ysgrifeniadau Eusebius, Irenzeus, Orig- 
en, ac eraill, ymddengys yn eglur, na chafodd y 
cyfryw dyb erioed eì choleddu gan yr eglwys 
Gristionogol yn gyffredinol, na'i sefydlu yn er- 
thygl ffydd yn mhlith un genedl mewn unrhyw 
oes, 

Oddiamgylch canol y bedwaredd ganrif, y dyb 
ffynedig ar y pwnc hwn oedd, yn 1. Yr ail adeilad- 
id dinas Jerusalem, ac mai gwlad Judea fyddai 
trigfa y rhei a deyrnasant ar y ddaear fil o 
flynyddoedd. 2. Nad oedd yr adgyfodiad cyntaf 
i'w gyfyngu i'r merthyron, ond ar ol cwymp 
Anghrist y byddai i'r holl gyfiawnion adgyfodi a 
bod y rhai oll a fyddent fyw y pryd hwnw i 
barhau felly dros fil o flynyddoedd, 3. Y bydd i 
Grist ddyfod y pryd hwnw o'r nef, ymddangos 
' ar y ddacar, ac yno i deyrnasu yn mhlith ei was- 
anaethwyr. 4. Y bydd i'r saint dros yr yspeid 
hwnw, fwynhau holl hyfrydion paradwys ddac- 
arol, 

Dengys y crybwylliadau rhag-flaenorol fod y dyb 
.a goleddid yn mhlith y cyn-gristionogion wedi 
ei sylfaenu ar ystyr lythyrenol amryw o ymad- 
roddion y Beibl; yn enwedig Dat. xx. 1—6; a 
gellir sylwi fod amrywiol o dduwinyddion di- 
weddarach ar yr un sylfaen wedi coleddu golygiad- 
au cyffelyb; yn mhlith eraill, gellir nodi Joseph 
Mede, Dr. Gill, Esgob Newton, Mr. Winchester, 
Mr. Eyre, Mr. Kett, Mr. Ffleming, a'r diweddar 
bynod Mr. Irving, o Gaerludd. 

Dr. Thomas Burnet, a Mr. Whiston, a haerant 
na bydd i'r ddaear gacl ei hollol ddinystrio; ond 
y bydd i'r defnydd o ba un y cyfansoddir hi gael 
eì buro trwy dân; o'r cyfryw ddefnydd, megys o 
ail gaos, trwy allu Duw, bydd (meddant hwy) 
i greadigaeth newydd gyfodi—““ Nefoedd newydd 
a daear newydd,” yn y rhaini bydd môr mwyach. 
Y ddaear a'r awyrgylch a adferir y pryd hwnw 
yn gyffelyb i'r modd yr oeddynt yn y cyflwr 
paradwysaidd; ac o ganlyniad, bydd y flaenaf yn 
drigfa hyfrydach i ddyn. Sylfaenant hwy eu gol- 
ygiadau ar Math. xiii. 41—49; Act. iii. 21; 2 
Pedr iii. 13, &c._ Tybiant y cyfaneddir y ddaear 
| wedi iddi gael ei harddu a'i diwyllio yn y modd 


MIL 


580 


MIL 


hwn, gan y rhai a etifeddant yr adgyfodiad cyntaf; 
y rhai a fwynhant arni radd helaeth o ddedwydd- 
wch, er na. bydd yn gyfartal â'r hwn a_ ganlyn 
y farn gyffredinol, yr hwn a ddechreu yn nher- 
fyniad y mil blynyddoedd a goffeir, Dat. xx. 4— 6. 
Gan nad yw brenhiniaeth Crist o'r byd hwn, 
ac nad yw y golygiadau uchod yn cytuno agan- 
sawdd y deyrnas yr hon nid yw “fwyd a diod, 
ond cyfiawnder a tbangnefedd, a llawenydd yn 
yr Ysbryd Glan,” y mae y rhif luosocaf o dduw- 
inyddion y dyddiau presenol yn cytuno i'w 
gwrthod, fel syniadau disail, isel, ac annheilwng; 
gan farnu fod y proffwydoliaethau am y mil 
blynyddoedd i'w deall yn arddansoddol, ac yn 
golygu sefyllfa dangnefeddus, lwyddianus, a budd- 
ugoliaethus y grefydd Gristionogol, dros yj cyfryw 
yspaid yn y byd. YM h 
Tybia y Dr. Whitby fod y Filiadaeth, (y mu 
blynyddoedd, yn golygu yn unig sefyllfa lwydd- 
ianus yr eglwys Gristionogol ar ol cwymp Angh- 
rist, a dychweliad yr Iuddewon, pen y byddi 
deyrnasiad heddychol Crist ar yr Iuddewon a'r 
Cenhedloedd i ddechreu, yr hwn a barha tros fil 
o flynyddoedd; ac megys yr oedd Ioan Fedydd- 
iwr yn cael ei alw Elias, herwydd ei fod yn medd- 
ìanu ysbryd a gallu y diwygiwr hwnw; felly y 
mae eglwys y Filiadaeth yn cael ei chyfenwi yn 
eglwys y merthyron, a'r ““rhai ni dderbyniasant 
nôd y bwystfil,” herwydd y bydd ei aelodau yn 
meddianu ysbryd a phurdeb y merthyron a'r di- 
wygwyr Protestanaidd. _ Y mae efe yn golygu y 
byddai yn ddarostyngiad i'r saint mewn gogon- 
iant i ddyfod o'r nefi'r ddaear i drigo, fel y tybia 
pleidwyr teyrnasiad personol Crist y deuant; a 
bod seilio y grefydd Gristionogol ar addewidion 
tymhorol yn beth cwbl groes i'w hansawdd a'i 
natur. 
Mr. Lawnian sydd yn cytuno â'r Dr. Whitby 
i ddeall y darluniad ysgrythyrol o'r Filiadaeth yn 
gyffelybiaethol, am gyflwr dedwydd yr eglwys 
ar ol ei gwaredigaeth oddiwrth erledigaeth a 
llygredigaeth y trydydd dosbarth o'r yspaid Crist- 
ionogol. Golyga ef fod Llyfr y Dadguddiad, o'r 
bumed benod hyd ei derfyn, yn cynwys darlun- 
iad proffwydoliaethol o'r diwygiadau hynotaf a 
gymerent le yn yr Eglwys Gristionogol, o'r amser 
hwnw hyd ddiwedd y byd. Y mae efe yn dos- 
barthu y gweddill i saith yspaid, o ba rai, y (ri 
blaenaf a ddarlunir trwy y seith sêl, y saith 
udgorn, a'r saith phiol. Y pedwerydd yspaid, 
sef y Filiadaeth, neu gyfiwr llwyddianus yr 
eglwys, o flwyddyn yr Arglwydd 2,000, hyd y 
flwyddyn 3,000. Y mae efe yn ei ystyried fel yn 
cyf-atebi'r flwyddyn Sabbathawl yn mhlith yr 
Iuddewon gynt. Tan y pumed dosbarth, bydd i 
elynion yr eglwys (Gog a Magog) fwynhau budd 
ugoliaeth fer; tan y chweched, cymer yr adgyf- 
odiad a'r farn gyffredinol le; a'r seithfed a ddyga 
i mewn y gwynfyd nefol, a'r cyflwr tragywyddol. 
Golyga Mr. Bellamy y bydd y Filiadaeth yn 


olygfaodeyrnasiad ysbrydol Cristar y ddaear, pan | 


y bydd heddwch yn ífynu yn gyffredinol yn mhlith 
dynion; rhyfeloedd, newyn, a barnedigaethau 
dinystriol wedi darfod; diwydrwydd yn blaguro, 
a phob math oloddest, anghymedroldeb, a gwast- 
raff wedi eu deol o'r byd, ac mewn canlyniad, yn 
ol ei farn ef, bydd trigolion y ddaear yn llawer 
amlach nag y buont yn unrhyw oes, a chynyrch 


20; Rhu xt 


y ddaear mewn cyfartalwch yn llawer mwy tor- 

eithiog a chyflawn; gwybodaeth yr Arglwydd 

yn llenwi y ddaear, a phawb yn adnabod yr Ar-: 
glwydd, o'r lleiaf o honynt hyd y mwyaf o honynt, 

a hyny yn ddidor dros yspaid mil o flynyddoedd ; 

ac o ganlyniad naturiol, y bydd mwy yn gadw- 

edig yn yr yspaid hwnw nag a fu o drigolion ar 

y ddaear o ddechreu y byd hyd hyny. 

Rhai yn golygu fod pob diwrnod o'r mil blyn- 
yddoedd i'w ddeall yn broffwydoliaethol am 
flwyddyn, a dybiant y bydd yn cynwys 360,000 o 
flynyddoedd. Ônd y mae y dyb hon yn ddi- 
gynllun, ac o herwydd hyny yn wrthodedig; 
canys er fod dyddiau yn broffwydoliaethol yn 
golygu blynyddoedd, eto nid oes un engraifft fod 
blynyddoedd proffwydoliaethol i'w dosbarthu yn 
ddyddiau, a phob dydd yn sefyll am flwyddyn. 
Milo flynyddoedd yn llythyrenol gan hyny a 
olygir. 

adn golwg ar yr yspaid llwyddianus hwn ar wir 
grefydd, gellir sylwi yn mhellach fod y Beibl nid 
yn unig yn cynwys sylfaeni digonoli'w ddysgwyl; 
ond hefyd yn dangos, yn 1. Mai yn raddol y 
cymer le, Dan.ii. 3, 4; Mat. xiii. 9l, 32; Marc 
iv. 26, 27, 28; Ezec. xlvi. 2. Mai trwy foddion 
y dygir ef oddiamgylch; sef gweinidogaeth yr 
efengyl, gweinidogaeth rhagluniaeth, a gweini- 
dogaeth yr Ysbryd, Dat. xiv. 6, 7; xvi. 17, 18, 
19; Zech. iv. 6, 7.—3. Y bydd amrywiol o 
ddygwyddiadau rhyfeddol yn ei ragflaenu; megys 
cwymp Anghrist, dinystr y gau-broffwyd, a 
galwad yr Iuddewon, 2 Thes. ii. 6, 7; Dat. xix. 
4. Y bydd yn llwyddiant cyffred- 
inol a pharhaus; ac yn gynwysedig mewn gwy- 
bodaeth, heddwch, cariad, santeiddrwydd, yn 
nghyd â'r holl effeithiau dymunol ag sydd yn 
cyfodi oddiwrthynt, ac yn eu canlyn yn naturiol, 
Dat. xi.15; Dan, ii, 44; iv. 4, 5; Esa. xi. 1— 
14; lxv. 17—25; Zech. xiv. 20, 21. 5. Na bydd 
yn dragywyddol; eithr y canlynir ef â dirywiad 
mawr a chyffredinol, yr hwn a derfyna yn ngor- 
uchwyliaeth y farn ddiweddaf, Dat. xix. 7—15. 

MILIAID (mi4) neu CHILIADIAID, cof- 
leidwyr y dyb o deyrnasiad personol Crist ar y 
ddaear, cyn y farn gyffredinol. Edr. Mi Blyn- 
yddoedd. 

MILIAID ELLMYNAIDD, mudwyr Ellmyn- 
aidd o Wurtemberg, Baden, a gwlad y Rhine 
Uchaf, y rhai yn 1816, a 1817, a aethant yn 
ffordd y Danube a'r Mor Du,i Odessa, lle yr 
ymunodd â hwynt Ellmyniaid eraill, y rhai er ys 
llawer o flynyddoedd a sefydlasant yn nghymyd- 
ogaeth y dref hono, eithr y pryd hwn a aethant 
gyda'r trefedigion newyddion i Georgia, er mwyn 
mwynhau eu cymdeithas, a chyda golwg ar eu 
lles ysbrydol eu hunain a'u plant. Dysgwyliant 
i Grist ddisgyn yn bersonol yn rhyw le yn y 
gororau hyny, lle y credant y darparir tref iddynt, 
dan yr enw Solymna;; yn yr hon y diffynir hwynt 
rhag ymgyrchiadau olaf Anghrist. 

MINGRELIAID, neu COLCHIAID, cyfan- 
eddwyr gororau Circassia a'r Mor Du; y rhaia 
broffesant eu hunain yn gangen o eglwys Groeg, 
eithr ydynt wedi suddo mewn anwybodaeth a 
choelgrefydd i'r fath raddau, fel nad oes gan- 
ddynt ddim o Gristionogaeth ond yn unig yr 
enw. Eu harchoffeiriad a elwir yn Gatholic; 
a'u Tywysog yn Dadien, neu Brif Ynad. Y mae 


MOE 


58Ì 


MOL 


dirywiedig; 
a'u crefydd yn gynwysedig mewn ychydig dde- 
fodau, y rhai a gyflawnant yn hollol an- 
nhrefnus. Y mae ganddynt ychydig fynachod 
yn gwisgo fel lleygwyr, a mynachesau heb 
wneuthur un adduned. _ Math o haner gwylltiaid 
ydynt, yn byw yn benaf ar helwriaeth. 

MINIMIAID, (minimus,) Ermidiaid o urdd 
Sant Francis de Paula, y rhai o wyleidd-dra 
ffugiol a gyfenwant eu hunain, ““ Y rhai lleiaf.” 

MINORIAID, (minor) mynachod o urdd Sant 
Francis, y rhai a gyfenwid Fatricelli, neu Frod- 
yr Bychain, dwy fil o ba rai a losgwyd, fel y 
dywedir, gan y Chwil-lys. Cafodd yr enw ei 
gymhwyso wedi hyny at amryw bleidiau yn y 
drydedd ganrif ar ddeg; yn enwedig at y COath- 
ariaid a'r Waldensiaid, yn mhlith y rhai, ysgat- 
fydd yr oedd amryw o'r Francisiaid puraf. 

MODD, yn briodol a arwydda y dull neu y 
ffordd y gwneir unrhyw beth; yn ammhriodol, 
gallu neu gyfleusdra i weithredu. 

MODDION, y rhif luosog o modd, yr offer- 
ynau trwy ba rai, neu y defnyddiau o ba rai y 
gwneir unrhyw beth, neu bethau. 

MODDION GRAS, y cyfryngau trwy ba rai 
y ffurfir, y cynhalir, ac y meithrinir gras yn yr 
enaid. Y rhai hyn ydynt darllen a gwrando 
geiriau Duw; myfyrdodau santaidd; ymddy- 
ddanion crefyddol; mynych weddio, canu 
mawl; cofio angau Crist; dysgyblaeth eglwysig, 
&c. Dylid bod mor ddiwyd ac ymdrechgar yn 
yr ymarferiad o'r rhai hyn a phe byddai y 
llwyddiant yn gorphwys yn unig ar hyny; ac ar 
y llaw arall, dylid bod mor daer am fendith Duw, 
a phe byddid heb wneuthur dim. Y moddion 
heb Dduw nis gallant; a Duw heb y moddion, 
ac o ganlyniad hebddom ni, nis myn. _ Ofer dy- 
wedyd fod dianwadalwch yr arfaethau dwyfol yn 
hebgor yr arferiad o honynt; oblegyd y mae y 
rhai hyny yn cynwys y moddion yn gystal a'r 
dyben. Dysgwyl y lles heb arfer y moddion 
gosodedig er ei gaffael sydd ryfyg ; arfer y modd- 
ion gyda golwg ar ei gyrhaeddyd, heb geisio 
bendith Duw arnynt, sydd atheistiaeth. Edr. 
Cyfrwng, Etholedigaeth. 

MOES, Llad. Mos; ynl. Dull, defod, arfer. 
“ Moes y byd a'i arfer yw hyn.” Dienw, 2. 
Ymddygiad, ymarweddiad. “Da ei foes,” h.y., 
da ei ymddygiad, neu dda_ei ymarweddiad.—3. 
Mwyneidd-dra, neu addfwynder. ““ Yn ddyn 
mwyn ddaiawn ei moes.” Dafydd ab Gwilym, 
1400. 

MOES-DDYSG, athronddysg foesol—athraw- 
iaeth moesau—neu addysg o barth iawn ym- 
ddygiad 

MOESOL, (moes,) yr hyn sydd yn gytunol 
ag anian, gwir reswm, neu dragywyddol reol 
uniondeb; sef y ddeddf foesol. Gweithredydd 
moesol, yw bod galluog o weithredu, oddiar fwr- 
iad a dewisiad, mewn modd cytunol ag anian, a 
gwir reswm. Sicrwydd moesol, yw tebygolrwydd 
mawr, mewn gwrthwahaniaeth i debygolrwydd 
arddangosiadol, neu hollol Addasrwydd moesol, 
yw cydgordiad gweìthredoedd unrhyw fod rhe- 
symol âg anian, amgylchiadau, neu berthynas 
pethau â'u gilydd. Rhwymedigaethau moesol, 
yw y cyfryw ag sydd yn seiliedig ar anian, gwir 
reswm, a natur pethau, Ga/lu moesol, yw ewyll- 

ag 


ys neu duedd at yr hyn sydd dda. Anallu moesol, 
yw anewyllysgarwch, neu ddiffyg tuedd at yr 
hyn sydd dda a rhinweddol. Anmhosiblrwydd 
moesol, yw anhawsdra mawr, mewn gwrthwy- 
nebiad i anhawsdra naturiol neu hollol.  .$y»- 
twyr moesol, yw galluogrwydd i ganfod yr hyn 
sydd dda, rhinweddol, a haedd, mewn ymddyg- 
iadau a chymeriadau ; neu fath o foddlonrwydd 
meddwl yn cyfodi oddiar ystyriaeth o hawddgar- 
wch gweithredoedd rhinweddola daionus.  Cyd- 
wybod naturiol y mae rbai yn eì alw; ac eraill, 
canfodaeth amgyffredol uniongyrch o dda a drwg, 
&c. Edrych Cyfraith, Deddf, Anallu, Gallu, 
Gallu Dyn, Llywodraeth Foesol. 

MOESOLDEB, (moesol, ** Y berthynas, neu 
y cyíartalwch y mae gweithredoedd yn ei ddwyn 
i reol osodedig. Arferir y gair yn gyffredin i 
ddynodi buchedd dda. Gwahaniaethir moesol- 
deb oddiwrth grefydd yn y modd canlynol: — 
Moesoldeb yw astud gydffurfiad ein gweithred- 
oedd â'r gwahanol berthynasau sydd rhyngddom 
a'n gilydd mewn ystyr wladwriaethol. Nid yw 
moesoldeb yn cynwys eithr yn unig rhan o gvef- 
ydd; ond y mae crefydd yn cynwys yr holl foes 
oldeb. Holl anogaethau moesoldeb ydynt oddi- 
isod; ond holl anogaethau crefydd ydynt oddi- 
uchod. Prif egwyddor moesoldeb yw gofal addas 
am iawnderau dynion; ond prif egwyddor cref- 
ydd yw cariad Duw.”— Buck. Ystyrir gwahanol 
ddyledswyddau moesoldeb yn eu lleoedd priodol 
yn y gwaith hwn, 

MOLINIAID, canlynwyr Lewis Molina, Iesu- 
ad Yspaenaidd, a phroffeswr duwinyddiaeth yn 
mhrif ysgol Ebora, yn Portugal. Yn 1588, cy- 
hoeddodd lyfr, yn dangos fod gweithrediadau 
dwyfol ras yn hollol gyson â rhyddid yr ewyllys 
ddynol; a chynygioad gysawd newydd, er symud 
ymaith yr anhawsderau cysylltiedig âz athraw- 
iaeth rhagluniaethiad a rhyddid.  Haerai fod 
arfaeth etholedigaeth i dragywyddol ogoniant 
wedi ei seilio ar ragwybodaeth a rhagystyriaeth 
o haeddedigaethau yr etholedigion; nad yw y 
gras oddiwrth weithrediadau yr hwn y mae yr 
haeddedigaethau hyn yn deilliaw, yn effeithiol 
yn uni trwy ei allu mewnol ei hun, eithr hefyd 
trwy gydsyniad ein hewyllys ni; ac herwydd 
ei fod yn cael ei weinyddu yn y cyfryw amgylch- 
iadau ag y mae y Duwdod yn rhagweld y byd 
yn effeithiol. Y cyfryw ragwelediad, (scientiu 
media,) yw y rhagwybodaeth hono o ddamwein- 
iau dyfodol, ac sydd yn cyfodi oddiar berffaith 
wybodaeth o ansawdd a galluo>dd bodau rhe- 
symol; o'r amgylchiadau yn y rhai y maent 
wedi eu gosod ; o'r gwrthrychau a gyflwynir i'w 
sylw, ac o'r eífaith a gint y cyfryw amgylchiad- 
au a gwrthrychau ar eu gweithrediadau. Y I)»- 
miniciaid, y rhai oeddynt bob amser yn eiddig- 
eddus o'r lesuaid, a ffugient arswydo yn fawr 
rhag y fath athrawiaeth, gan groch waeddi he- 
resi mor uchel, fel y gorfu ar y Pab ei hun 
orchymyn heddwch a gosteg; ac wedi hyny i 
gasglu yn nghyd gynulleidfa y Cynorthwyau, 
(sef cynorthwyau dwyfol ras,) yr hon a barhaodd 
i weithredu dros weddill yr unf>d ganrif ar bym- 
theg.  Mosheim's E. H., »ol. IV., pp. 238—940. 

MOLOCIAID, plaid anenwos o ymneilldu vvr 
Russiaidd, a gyfenwir felly oddiwrth eu gwaith 
yn ymborthi ar laeth ar eu dyddiau ympr,d, y 


MON 


582 


MOR 


rhai a gynelir yn gyffredin ganddynt ar Sa- 
dyrnau.  .Y mae ganddynt draddodiad yn 
nghylch gwyrthiau o eiddo Crist y rhai nad oes 
un crybwylliad am danynt yn yr Efengylau; a 
dywedir eu bod yn arfer lluniau crefyddol priod- 
ol iddynt hwy eu hunain: 
MONOPHYSISIAID, gair Groeg cyfansawdd, 
o mmonos, un, a phwsis, natur, ac yn cael ei gy- 
mhwyso at y Cristionogion hyny a haerent fod y 
ddwy natur yn mherson Crist wedi eu huno â'u 
gilydd fel ag i ffurffo yn unig ond un natur. 
Dywedir i'r blaid hon gyfodi yn y bumed ganrif; 
ac weithiau gelwir coleddwyr y dyb yn Entych- 
iaid, er eu bod hwy eu hunain yn diarddel y cyf- 
enwad, gan honi mai colofnau eu plaid hwy 
oeddynt Dioscorus, Barsumas, &c. Yn nechreu- 
ad y chweched ganrif, cafodd y dyb ei hadfywio 
gan Severus, mynach dysgedig o Palestine; a 
thrachefn gan Jacob Baradeus, mynach isel- 
radd, yr hwn a urddwyd yn esgob Odessa ; ac 
oddiwrth yr hwn y cafodd coleddwyr y dyb eu 
cyfenwi Jacobiaid, y rhai ydynt yn hanfodi hyd 
yma, er eu bod yn cael eu hadnabod yn bresenol 
wrth y cyfenwad Cristionogion Syriaidd,. 
MONOTHELEMIAID, ( o pOvoc, un, a 
0eXpa, ewyllys,) cangen o'r Monophysisiaid, 
yn credu, yn ol cynllun heddychol yr ymerawd- 


wr Heraclius, mai un ewyllys sydd yn Nghrist, . 


gan nad pa un ai bod ynddo ddwy natur neu 
beidio. Cafodd y cynllun hwn ei gynyg ar y 
cyntaf i amryw o'r Monophysisiaid Armeniaidd, 
aci Sergius, patriarch Caercystenyn, yr hwn a 
gydsyniodd i derfynu y ddadl, ar yr amod fod 
i'r Groegiaid gydsynio “Nad oedd yn Iesu Grist, 
wedi undeb y ddwy natur, ond un ewyllys ac un 
gweithrediad,” Yr ymerawdwr mewn canlyn- 
iad a gyhoeddodd ordinhad i'r perwyl hwnw, yr 
hwn a wrthwynebwyd yn erwin gan Sophron, 
mynach o Palestina, yr hwn a achosodd ragfarn 
mawr yn erbyn yr athrawiaeth, ac a achlysurodd 
gryn derfysg yn yr eglwys. 'Tueddodd hyn yr 
ymerawdwr i gyhoeddi esboniad ar y pwnc, yn 
639, yr hwn a gyfenwyd Pcthesis, gyda golwg 
ar adferu undeb a heddwch; ond oblegyd nad 
ymgynghorodd a'r Pab ar y pwnc, profodd ei 
lafur yn ofer, gan i'w santeiddrwydd gymerad- 
wyo yr ochr arall i'r ddadl; fel y gallasid yn 
naturiol ddysgwyl iddo wneuthur, 
MONTANIAID, canlynwyr Montanus, brod- 
or o Ardaba, yn Myssia, yn yr ail ganrif. Ffugiai 
ef ei fod yn feddianol ar ysbryd proífwydoliaeth, 
a chyfenwai ei hun yn Baracletos, neu Ddyddan- 
ydd. Nid yw efe yn cael el gyhuddo o unrhyw 
heresi arbenig; a dywed Tertulian, yr hwn a fu 
dros enyd yn un o'i ganlynwyr ef—'“ Nid ydym 
ni yn pregethu un Duw arall, un Crist arall; ac 
nid oes genym un reol arall i'n ffydd amgen gair 
y gwirionedd, er ein bod yn fwy dros ymprydio, 
ac yn llai dros briodi na dynion eraill.” Ar- 
wyddai Montanus i Grist a'i apostolion ganiatau 
mewn cydagweddiad & gwendidau dynoliaeth, 
gryn ryddid i ddynion; a bod y cyfryw ganiatad 
cyd-ddygol yn gwneuthur eu cysawd moesol 
hwy yn llai perffaith nag y buasai hebddynt. 
Herwydd hyny, dysgai yr angenrheidrwydd o 
luosogi ymprydiau ; gwaharddai ail briodas fel 
peth anghyfreithlon; honai na ddylasai yr eg- 
lwys ganiatau maddeuant i droseddwyr rhyfyg- 


us; a chollfarnai bob gofal am y corff, yn neill- 
duol gwisgoedd gwychion, ac addurniadau ben- 
ywaidd. Tybiai y dylasid deol athronyddiaeth, 
y celfyddydau, a phob peth ag oedd yn arogli o 
foes-ddysgeidiaeth, allan o'r eglwys Gristionogol. 
Golygai y Cristionogion hyny yn euog o bechod 
mawr, ag a ddiangent rhag y cleddyf erlidiol, 
neu a ryddhaent eu hunain oddwylaw eu barn- 
wyr creulon a chybyddlyd, trwy wobrau arianol. 
Golygai yr addewid o Ddyddanydd fel yn cyf- 
eirio at ryw berson dynol i ganlyn yr epostolion ; 
a thybiai mai efe ei hun oedd hwnw. Sicr ei 
fod ef a'r ddwy broffwydes gysylltiedig ag ef, 
yn ffugio llewygon, a'u bod yn ffugio bod dan 
ysbrydoliaeth ; yr hyn a fu yn achlysur i'r 
areithiwr hygoel Tertulian, i ymadael â mynwes 
yr eglwys, ac ymuno â hwynt. 

MONTENEGRIAID, trigolion Montenegro, 
yn Albania, y rhai a broffesant eu hunain yn 
gangen o eglwys Groeg, ac ydynt mor elyniaeth- 
us Ir Pab ag i Mahomet. Y maent yn ym- 
wrthod â delwau, crwys, ac ni dderbyniant Bab- 
ydd i'w cyfundeb heb ei ail fedyddio. Eu moesau 
ydynt lygredig; ac y maent yn dra anwybodus 
mewn crefydd, eto yn goelgrefyddol iawn yn y 
cyflawniad o'u defodau. 

MORAFIAID, plaid o Gristionogion tra ad- 
nabyddus, a elwir felly herwydd iddynt gael eu 
sefydlu ar y cyntaf yn Morafia, yn Bohemia. 
Gelwir hwynt hefyd yn Hernhutiaid, (Edrych 
Hernhutiaid) ; ond yr enw a arddelir ganddynt 
hwy eu hunain yw Brodyr Unol, neu Frodyr yn 
ol, Cyfraith. Crisb— Fratres Legis Christi. Honant 
eu bod yn rhydd oddiwrth awdurdod ormesol a 
llygredigaethau eglwys Rhufain er ys mwy na 
saith gant o flynyddoedd; ac arddelwant Huss a 
Jerome, o Prague, fel eu merthyron hyglod eu 
hunain, trwy waed pa rai, meddant hwy, y caf- 
odd yr eglwys Fohemiaidd ei gwrteithio a'i dwfr- 
hau. Ond ni ellir golygu fod eglwys Bohemia 
yn cynwys ychwaneg na'r Cristionogion ag 
oeddynt yn cyfaneddu y wlad hono; gan fod 
Mr. Crantz, eu hanesydd, yn gosod dechreuad 
y Morafiaid yn 1457, ac yn eu darlunio fel wedi 
cyfodi o blith canlynwyr gwasgaredig Huss. I'r 
dyben i ryddhau eu hunain oddiwrth ormes 
Pabyddiaeth, y bobl hyn a wnaethant gynygiad 
yn 1450, am aduniad ag eglwys Groeg, o ba un 
yr arddelent eu hunain yn hen gangen; yr hyn 
mewn modd ewyllysgar a ganiatawyd iddynt; 
ond nì pharhaodd y cyfryw undeb dros fwy 
na dwy flynedd; gan iddo ddiflanu ar gy- 
meriad Caercystenyn gan y Tyrciaid, yn 1452. 
Wedi hyny, penderfynasant ffurfio eu hunain 
yn gyfundeb annibynol, er adeiladu y naill y 
llall yn ol gair Duw. Ond gan y buasai hyny 
yn eu gwneuthur yn agored yn eu gwlad eu 
hunain i erledigaeth, cawsant ganiatad i sefydlu 
mewn rhan o diriogaeth y brenin, rhwng Silecia 
a Morafia, ac i reoleiddio eu haddoliadau yn ol 
eu golygiadau a'u cydwybodau eu hunain. 

Yn y flwyddyn 1457, cymerasant arnynt eu 
hunain y cyfenwad Brodyr Unol, ac ymrwymas- 
ant i gadw dysgyblaeth eglwysig mwy caeth, 
gan benderfynu dyoddef pob peth er mwyn cyd- 
wybod; ac yn lle amddiffyn eu hunain trwy 
rym arfau, fel y gwnaeth eu brodyr Bohemiaidd 
yn flaenorol,) i beidio gwrthwynebu cynddaredd 


MOR 


583 


MOR 


eu gelynion, eithr yn unig trwy weddi ac ym- 
resymiadau. 

O'r pryd hwn hyd y Diwygiad dyoddefasant 
erledigaethau trymìon; ond eto cadwasant mewn 
undeb. Ffurfiwyd cysylltiad hefyd rhyngddynt 
a rhaio'r Waldensiaid, y rhai a ddygasant dyst- 
iolaeth i'r gwirionedd dros amryw ganoedd o 
flynyddoedd; ac felly y Brodyr a gawsant eu 
halltudio o herwydd hyny. Cawsant amrywiol 
gyfrinachau â Luther, Calfin, a Diwygwyr eraill; 
a chan eu bod yn cymeradwyo Cyffes Augusburg, 
gwnaethpwyd rhai cynygion at undeb; ond gan 
nad oeddynt yn cytuno mewn dysgyblaeth, aros- 
asant o hyd yn goríf neillduol. 

Wedi amrywiol erledigaethau, gofidiau, a 
siomedigaethau, dros yspaid y ddwyfed ganrif 
ar bymtheg, buant yn debyg o hollol ddiflanu; 
ond o gylch y flwyddyn 1720, cymerodd adfyw- 
iad hynod le yn mysg hiliogaeth y Brodyr yn 
Bohemia; a chan nad oedd yn alluadwy cael 
rhydd-oddefiad iddynt yn y wlad hono, pender- 
fynasant fudo oddiyno. Herwydd hyn, gwnaeth 
Cristion Dafydd, yr hwn oedd wedi bod yn dra 
defnyddiol yn eu plith, gyfarchiad drostynt at 
Nicholas Lewis, Iarll Zizendorff, yr hwn a gan- 
iataodd ryddid iddynt sefydlu ar ei diroedd ef yn 
Lusatia Uchaf. Yno yn 1722 y symudodd cym- 
deithas o honynt, ac a sefydlasant orsaf Hernhut, 
h. y., Gwyliadwriaeth yr Arglwydd, a gyfenwyd 
felly oddiwrth odre Hutberg, Mynydd-wylfa. 
O fewn cylch pedair neu bum mlynedd, buont 
yn agos a diflanu trwy ymraniadau, y rhai a 
achlysurwyd trwy ddyfodiad pleidiau o Luther- 
iaid a Diwygwyr eraill i gyfaneddu yn eu mysg. 
O'r diwedd, trwy ymdrechion Iarll Zizendorff, 
cafodd yr undeb ei adnewyddu; ac yn 1727, 
penderfynwyd ar reolau er rhagflaenu ymraniad- 
au rhagllaw. Yr Iarll yr hwn oedd o'r dechreu- 
ad yn gyfeillgar, yn awr a unodd â hwynt; ac 
yn 1735, a ddewiswyd yn esgoB iddynt; wedi 
iddo gael ei dderbyn y flwyddyn flaenorol i urdd- 
au santaidd gan y Cor Duwinyddol yn Tubingen. 
Yn 1760, bu'r Iarll farw yn Hernhut; ac yn 
ddiau yr oedd efe yn Gristion duwiol a gwresog, 
er iddo fod yn euog o amrywiol ffolinebau; y 
rhai y mae y Brodyr er ys hir amser bellach 
wedì ymwrthod â hwynt. 

Gyda golwg ar dybiau athrawiaethol y Mor- 
afiaid, nis gellir dywedyd ond ychydig yn ych- 
waneg yn benderfynol na'u bod yn cymeradwyo 

Gyfles Augsburgaidd. _ Edr. Melancthon. 
Sicr yw eu bod yn Drindodiaid. Caniatant fod 
Crist wedi marw dros bawb; eithr gwrthodant 
athrawiaeth etholedigaeth ddiamodol, ac yn wir, 
pob dadlwriaeth yn nghylch pynciau nad ystyrir 
ganddynt yn hanfodol er iachawdwriaeth; er eu 
bod ar-yr un pryd yn dywedyd yn bendant 
““ Nad yw dynion yn dyfod yn santaidd trwy eu 
gallu eu hunain; ond mai gwaith y Tad, y Mab, 
â'r Ysbryd Glan, yw eu gwneuthur felly.” Nid 
oes un pwnc ag yr arosant gyda chymaint o hy- 
frydwch arno a chroes Crist, neu ei gariad yn 
rhoddi ei fywyd dros bechaduriaid; a hwn, 
meddant.hwy, yw y pregethu y mae Duw wedi 
ei arddel yn benaf er dychweliad y paganiaid. 

Tebyg nad oes un blaid Gristionogol yn han- 
fodi yn y byd, ag sydd wedi bod yn fwy ym- 
drechgar a llwyddianus i feithrin ysbryd add- 


fwyn, llonydd, a thawel, na'r Brodyr Unol. Ond 
dichon, mewn rhai amgylchiadau, iddynt fod yn 
euog o ymddwyn yn rhy blentynaidd wrth ym- 
drechu meithrin y cyfryw dymer. Pa fodd bynag, 
dyma farn llawer o Gristionogion eraill am dan- 
ynt; yn neillduol yn yr oesoedd a_ aethant 
heibio. 

Eglwys y Brodyr Unol sydd esgobawl o ran ei 
ffurf; ac y mae trefn olyniad eu hesgobion hwy 
yn cael ei olrhain gyda manylwch mawr yn eu 
hanesyddiaeth; er nad ydynt yn caniatau iddynt 
un uwchafiaeth gradd, na goruwch awdurdod, 
gan fod eu heglwys, oddiar ei sefydliad cyntaf, 
yn cael eî llywodraethu gan gymanfaoedd, yn 
gynwysedig o ddirprwywyr o'r holl gynulleidfa- 
oedd, yn nghyd â chymdeithasau israddog eraill, 
y rhai a gyfenwir ganddynt hwy yn Gynadledd- 
au. Y cymanfaoedd y rhai a gynhelir yn gy- 
ffredin unwaith bob saith mlynedd, a elwir yn 
nghyd gan yr henuriaid, y rhai yn y gymanfa 
flaenorol a apwyntiwyd i arolygu yr holl undeb. 
Yn yr eisteddfod gyntaf, dewisir Penog, a'r hen- 
uriaid hyn a roddant eu swydd i fyny, er nad 
ydynt yn ymadael o'r gymanfa; oblegyd can- 
lateir eisteddleoedd yn y gymanfa iddynt hwy, 
yn nghyd â'r esgobion, yr henuriaid lleygol, a'r 
gweinidogion hyny sydd yn arolygu amryw 
gynulleidfaoedd yn yr un diriogaeth. Yr aelodau 
eraill ydynt un neu ychwaneg o ddirprwywyr o 
bob cynulleidfa; a'r cyfryw weinidogion neu 
genhadau a elwir mewn modd neillduol i fod yn 
bresenol. Derbynir gwragedd hefyd wedi eu 
cymeradwyogan y cynulleidfaoedd fel gwran- 
dawyr, a gelwir arnynt i roddi cyngor gyda go- 
lwg ar rywbeth perthynol i lafur gweinidogaeth- 
ol yn mhlith eu rhyw eu hunain; ond nid oes 
ganddynt hwy un bleidlais yn y gymanfa. 

Yn mhob cymanfa cymerirgsefyllfa fewnol ac 
allanol y cynulleidfaoedd a'r cenhadaethau per- 
thynol i'r undeb, dan ystyriaeth. Os bydd cy- 
feiliornadau mewn athrawiaeth, neu wyriadau 
mewn ymarferiad wedi dygwydd, ymdrecha'r gy- 
manfa eu diwygio, a thrwy reolau iachusol i'w 
hatal rhag cymeryd lle drachefn. Y mae yn trefnu 
pa nifer o esgobion sydd i gael eu cysegru er 
gwneuthur i fyny y diffygion a achlysurwyd trwy 
farwolaeth; ac y mae pob aelod. o'r gymanfa yn 
pleidleisio dros y cyfryw weinidogion ag y byddo 
ef yn eu hystyried yn fwyaf addas. Cymerir y 
rhai hyny a gânt y rhif fwyaf o bleidleisiau o'u 
tu, i'r goelbren; a'r rhai a gymeradwyir a urddir 
mewn canlyniad. 

'Tua therfyniad y gymanfa, dewisir math o 
eisteddfod gyflawniadol, yr hon a elwir “ Cyn- 
adledd Henuriaid yr Undeb,” wedi ei dosbarthu 
yn wahanol adraniadau. 1. Adran y cenhad- 
aethau, yr hon sydd yn arolygu holl achosion y 
cenhadaethau yn y gwledydd paganaidd. 2. 
Adran y cynorthwyau, yr hon sydd. yn arolygu 
purdeb athrawiaeth, ac ymddygiad moesol pob 
cynulleidfa. 3. Adran yr arolygwyr, yr hon 
sydd yn edrych fod cyfansoddiad a dysgyblaeth 
y Brodyr yn cael eu cadw yn ddihalog yn mhob 
lle. 4. Adran y gweinidogion i'r hon y mae 


| achosion amgylchiadol yr undeb wedi eu hym- 


ddiried. Ond nid oes un grym yn un o_ bendey- 
fyniadau yr amrywiol adraniadau hyn, hyd nes 
iddo gael ei osod yn gyntaf ger bron cymanfs, 


MOR 


584 


MOR 


Cynadledd yr Henuriaid, a chael eì gymeradwyo 
gan y corff hwnw. 

Heblaw cynadledd gyffredinol henuriaid, y 
mae cynadledd o henuriaid yn perthyn i bob cyn- 
ulleidfa, yr hon sydd yn trefnu eu hachosion, ac 
i'r hon y mae yr esgobion a'r holl weinidogion 
eraill yn ddarostyngedig. Y mae y gynadledd 
hon, yr hon a elwir Cynadledd Henuriaid y Gyn- 
ulleidfa, yn gynwysedig yn 1. O'r gweinidog fel 
rhaglaw, i'r hwn y mae gofal cyífredin y gynull- 
eidfa wedi ei ymddiried. 2. O'r gwarcheidwad, 
gwaith yr hwn yw arolygu achosion allanol y gyn- 
ulleidfa.. 3. O bar priodasol, y rhai a ofalant 
yn neillduol am lwyddiant ysbrydol yr aelodau 
priodasol. 4. O weinidog sengl, i ofal yr hwn 
y mae y gwyr ieuainc yn fwyaf neillduol wedi 
cael eu hymddiried. 5. O'r gwragedd, y rhai a 
gynorthwyant yn ngofal ysbrydol eu hystlen eu 
hunain, a'r rhai yn y gynadledd hon ydynt yn 
meddu pleidleisiau cyfartal. 

Nid yw cysegriad esgobawl yn marn y brodyr, 
yn cynysgaeddu ei d«liaid âg awdurdod i lyw- 
odraethu un neu ychwaneg o gynulleidfaoedd ; 
ac ni ddichon esgob gyflawni un swydd ond yn 
ol sefydliad y gymanfa, neu Gynadledd Henur- 
iaid yr Undeb. Yn eu plith hwy dichon henur- 
iaid gyflawni pob peth perthynol i swydd esgob, 
oud urddo. Diaeoniaid ydynt gynorthwyau i'r 
henuriaid, yn gyffelyb iawn i'r un modd ag y 
mae yn eglwys wladol Lloegr, a chedwir diacon- 
esau i'r dyben i gynghori eu hystlen eu hunain 
imewn modd dirgelaidd, ac i ymweled â hwynt yn 
eu cystudd; ond er eu bod yn cael eu neillduo 
mewn modd pwysig i'r swydd hon, ni chaniateir 
iddynt ddysgu yn gyhoeddus, a llawer llai ìi 
weini yr ordinhadau. Y mae ganddynt hwy 
hefyd henuriaid llygol mewn cyferbyniad i hen- 
uriaid ysbrydol, neu esgobion, y rhai a neillduir 
i ofalu am gyfansoddiad a dysgyblaeth y brodyr; 
aim fod cyfreithiau gwladol y teyrnasoedd y byddo 
eynulleidfaoedd meu genadaeihau ynddynt yn 
cael eu cadw, ac ì arolygu y breiutiau a ganiateir 
i'r brodyr tan y llywodraethau o fan y rhai y dy- 
gwyddont fod yn byw. 

Y mae ganddynt hwy drefniadau neu gôr-dai, 
Jle y cyfaneddant yn nghyd yn gymdeithasau; 


y meibion a'r m«rched sengl, y gwyr a'r gwrag- | 


edd gweddwon, ar cu pen eu hnnain, o tan arol- 
ygiad rhyw berson oedranus o'u dosbarth eu 
hunain, Yn y cyfryw dai y mae pob person 
galluog, yr hwn nad oes ganddo fodd i'w gynal 
ei hun, yn gweithio ei alwad, ac yn cyfranu swm 
arbenigol tuag at draul y breswylfa. Y mae eu 
plant yn cael eu dysgu gyda gofal neillduol, 
ac yn y rhan amlaf o'u cynulleidfaoedd y mae 
ganddynt ysgolion gwahanol er addysgu meib- 
ion a merched, Gyda golwg ar briodas ni 
chaniateir iddynt briodi allan o'u cyfundeb eu 
hunain; a'r brawda wnelo hyny a ddiarddelir 
yn uniongyrchol allan o gymundeb eglwysig. 
Weithiau caniateir ìi chwaer, trwy drwydded ar- 
benig, ì briodi person o dduwioldeb diamheuol 
allan o gyfundeb arall, ond bod iddi uno yn eu 
haddoliadau hwy fel o'r blaen. Gan fod pob cyf- 
eillach rhwng y ddau ryw yn caelei ochelyd 
mewn modd gofalus, nid oes ond ychydig gyf- 
leusderau j ffurfiad hoffder arbenigol rhyngddynt 
a'u gilydd yn cael ei weini; ac yn gyffredinol y 


| iaid at Dduw. 


maent yn gadael i'r eglwys ddewis trostynt yn 
hytrach na phenderfynu eu hunain. A chan fod 
yn rhaid bwrw coelbren yn gyntaf yn achos eu 
hundeb, y mae pob un yn derbyn ei gymhar fel 
rhodd arbenigol Duw. R 

Nid ydynt hwy yn ystyried ystod reolaidd o 
ddysgeidiaeth fel cyfaddasrwydd anhebgorol i 
waith y weinidogaeth, os bydd yr ymgeisydd yn 
feddianol ar wybodaeth gyfaddas o air Duw, ar 
brofiad sylweddol, ac ar awyddfryd priodol ì was- 
anaethu Duw a buddioli ei gymydogion. Nid 
ydynt hwy yn golygu fod eglwys Dduw yn cael 
ei chyfyngu i un blaid arbenig o ddynion; ac er 
eu bod hwy wedi eu huno mewn modd gweledig 
â'u gilydd fel un corff neu eglwys, eto ystyriant 
eu hunain mewn undeb ysbrydol, yn rhwymyn 
cariad Cristionogol, â pharch a ddysgir gan 
Dduw, ac yn perthyn i'r eglwys gyffredinol ; gan 
nad faint y dichon eu bod yn gwahaniaethu oddi- 
wrthynt mewn ffurfiau allanol, y rhai nid ystyr- 
iant yn hanfodol i iachydwriaeth. 

Eu haddoliad cyhoeddus sydd yn dra syml; 
eu mawl yn cael ei gymdeithasu â sain yr organ, 
yr hon a chwareuir yn araf a phwysig. Ar foreu 
Sabbath, darllenant eu Liturgi eu hunain, ar 
ol yr hyn y traddodir pregeth, ac y rhoddir cyng- 
or i'r plant. Yn y prydnawn y mae ganddynt 
gyfarfodydd dirgel, ac un cyhoeddus yn yr hwyr. 
Cyn y cymun santaidd, (yr hwn a_ weinyddir un 
waith bob mis, ac ar ddydd Iau Cublyd,) y mae 
pob un afwriado fod yn gyfranog yn ymddyddan 
âg un o'r henuriaid yn nghylch achos eì enaid, 
Rhagflaenir y cymun â chariad-wledd; ac ar 
ddydd Iau Cublyd, â golchiad traed eu gilydd, 
ar ol yr hwn y rhoddir cusan cariad. Ystyriant 
hwy y cyfryw ddefodau yn rhwymedig; ac i'w 
harferyd yn mhob oes o gwlad, gan seilio eu tyb 
ar Ioan xiii. l4; 1 Pedr v. 14; Rhuf. xvi. 16. 
Ar Sabbath y Pase ymgynullant i'r capel, ac 
mewn rhai lleoedd i'r fynwent, lle y darllenant 
Liturgi arbenig? ac y galwant enwau yr holl ael- 
odau a fuont feirw y flwyddyn flaenorol. A 
phob boreu dros wythnos y Pasc, ymgynullant 
am saith o'r gloch, i'r dybeni ddarllen cyson- 


| debau yr Efengyl ar y Croeshoeliad, &c. Ond,— 


Prif nodweddiad y blaid hon yw eu hymdrech 
a'u llafur gwresog a diflino i ddychwelyd y Pagan- 
Yn ystod y ganrif ddiweddaf, 
ymddangosent megys pe byddent yn ystyried eu 
hunain fel eglwys o genhadau; ac yn y llafur 
hwn gellir dywedyd fod pleidiau eraill yn ym- 
drechu i'w hefelychu. Y mae yn perthyn iddynt 
hwy gynulleidfaoedd yn Nghaerludd, Bedford, 
Caerodor, Fulneck, Hernhut, Green-hill, &c., lle 
yr ymdrechant fyw mor agos at eu gilydd, ac at 
eu Capel, ag y byddo modd. Y mae ganddynt 
orsafoedd cenhadol yn Greenland, Labrador, yn 
Ngogledd a Deheubarth America, yn yr India 
Orllewinol, ac Affrica Ddeheuol, ac y maent yn 
cynal cant a haner o genhadau. 

MORGANIAID, canlynwyr Morgan, neu 
Pelagius, Cymro yn nechreuad y _ bumed ganrif, 
yr hwn, yn ol y farn gyffredin, a ddygwyd i fyny 
yn Athrofa Bangor-Is-y-Coed, yn swydd Callestr, 


| neu Fflint; ac a ddaliai y tybiau canlynol :—Yn 


1. “ Fod Adda wrth natur yn farwol ; ac y buasai 
yn sicr o farw, gan nad pa un ai pechu neu beidio 
a wnelsai. 2, Nad oedd pechod Adda o unrhyw 


585 


MOS 


| MOR 
| 


anfantais, eithr iddo ef ei hun yn unig. 3. Fod 


babanod yn yr un cyflwr ag Adda cyn y cwymp. | 


4. Body gyfraith yn addasu dynion i deyrnas 
nefoedd, a'i bod yn sylfaenedig ar addewidion 


cyfartal â'r efengyl. ô. Nad yw yr Adgyfodiad | 


cyffredinol yn deilliaw trwy rinwedd adgyfodiad 
Crist. 6. Bod gras Duw yn cael ei roddi mewn 
cyfartalwch i haeddiant dyn. 7. Nad yw y cyf- 


ryw ras yn cael ei gyfranu er cyffawnipob gweith- | 
| yn nodadwy; herwydd iddi trwy ei ffug-wyrth- 
| iau a datguddiedigaethau celwyddog ymdrechu 


red foesol; gan fod ewyllys rydd a gwybodaeth 
9 barth dyledswydd yn ddigonol hebddo. 8. 
Bod perffeithrwydd hollol yn gyrhaeddadwy 
yn y fuchedd hon; a bod rhai wedi ei gyrhaedd- 
yd cyn dyfodiad Crist i'r byd. 

Dywedir i Morgan a'i gydymaith Gwyddelig 
Celestius, fyned yn ei ieuenctyd drosodd i Ffrainc, 
ac eilwaith oddiynoi Rufain; lle y cawsant barch 
hawr, ac y taenasant eu hegwyddorion mewn 
'modd angbyoedd. Ar ddyfodiad y Gothiaid i 
Rufain, yn 410, aethant oddiyno yn nghyntaf i 
“Sicily, a thrachefn i Affrica; lle y cawsant fwy o 
ryddid i ledaenu eu tybiau. O Affrica aeth 
Morgen i Palestine, lle y cafodd dderbyniad 
“croesawus gan loan, esgob Jerusalem; eithr 
Celestius a arosodd yn Carthage, gan obeithio 
cael ei ddewis yn henuriad yr eglwys yn y ddinas 
hono. Pan yr adnabyddwyd ei dybiau, ac y 


. U | 
cawsant eu condemnio gan gymanfa Carthage, | 


“blwyddyn yr Arglwydd 412, darfu ei obaith am 
ddyrchefiad, a gorfu arno ffoi oddiyno i'r dwyr- 
ain. O'r pryd hwn y dechreuodd Awstin, esgob 
Hippo, ymosod ar athrawiaeth Morgan, mewn 
ysgrifeniadau dysgedig ac enwog; ac iddo ef yn 
benaf y mae y clod o ddarostwng y blaid hon yn 
ei chychwyniad cyntefig yn ddyledus. 

Tra yr oedd. Morgan yn mwynhau nodded a 
ffafr Ioan, esgob Jerusalem, (yr hwn oedd yn 
hoffi ei olygiadau, herwydd eu cyd-darawiad âg 
eiddo Origen, y rhai yr oedd efe yn eu cymerad- 
wyo,) yroedd ei athrawiaeth yn enill tir yn y 
dwyrain ; ac er iddo gael ei gyhuddgo gyfeiliorn- 


adau ger bron cymanfa o esgobion yn Jerusalem, | 
, iaid o unrhyw deimladau nad oeddynt mewn hollol 


gan Orosius, henuriad Yspaenaidd, yr hwn a 
ddanfonwyd yno gan Awstin i'r perwyl hwnw, 
eto cafodd ei ryddhau heb dderbyn cymaint a 


cherydd oddiwrthynt; ac yn ebrwydd wedi hyny | 


cafodd ei gyfiawnhau oddiwrth fod yn gyfeiliorn- 
us ei farn, gan gymanfa Diapolis. 

Dygwyd y ddadl honi Rufain, a chafodd ei 
hymddiried gan Celestius a Morgan i benderfyn- 
iad Zosimus, yr hwn, 417 oedd newydd gael ei 
wneuthur yn Bab. Penderfynodd Zosimus yn 
flarf Morganiaeth, a chyhoeddodd Morgan a'i 
gydymaith yn iach yn y ffydd; ond gan na 
effeithiodd hyny ddim ar feddyliau Awstin, ai 
frodyr esgobawl yn y dwyrain, er peri iddynt 
gyfnewid yn eu golygiadau, galwodd Zosimus ei 
eiriau yn ol, a chondemniodd Morgan a Celestius 
fel hereticiaid, Achosodd hyn ddrygau mawrion 


a pharhaus i'rddau fynach. Cawsant eu heuog- | 


| lodes; menyw heb adnabod gwr. Yn gyffelyb 


| 


| atal cynydd y Diwygiad. 
| ger gwydd Arglwydd Ystafell y Seren, cyfadd- 


| 


farnu gan yr un gymanfa Ephesiaidd ag a daran- | 


odd o flaen Nestorius. Yn fyr, y Ffrancod, y 
Brythoniaid, a'r Affricaniaid, trwy ofìerynoliaeth 


eu cymanfaoedd, eu brenhinoedd, eu ordinhadau, | 1 ì 
| ddefnydd wedi eu gwnio, yn nghyd, yn ddigon 


a'u cosbedigaethau, a gydweithredasant i hollol 


ddinystrio y blaid hon, cyn iddi gael amseri | 


gryfhau na chynyddu nemawr mewn rhifedi. 


MORWYN, (mor-gwyn,) merch, llances, her- | 


| Mahometaidd, 


| golygfa harddwych. 


| eistedd, neu ar eu hyd. 


iaethol, proffeswr, neu eglwys ddihalog o ran 
barn ac ymarferiad, Math. xxv. 1; 2 Cor. xi. 2. 

Yn mhlith y morwynion y sonir am danynt yn 
yr ysgrythyrau santaidd, Mair, mam ein Har- 
glwydd, yw y benaf, Luci. 28, 45, 48. 

Yn mhlith y mynachesau, neu y morwynion 
pabaidd, mae y Forwyn o Gent, sef Elizabeth 
Barton, twyll-wraig hynod yn amser Harri VIII, 


Pan yn cael ei holi 


efodd ei thwyll; ond bwriodd y bai ar y mynach- 
od a'r offeiriad, y rhai a'i hanogasant.. Yn y 
flwyddyn 1534 cafodd hi ac amryw o'i chym- 
deithion eu heuogfarnu, a'u dienyddio am frad- 
wriaeth. J/Towe's History of England, Fol IV., 
Chap. 28. 

MORWYNDOD, (morwyn) cyflwr neu sefyll- 
fa merch bur, ieuanc, heb adnabod gwr, ac heb 
briodi. 

MORWYNDOD GWASTADOL, a briodolir 
gan yr Eglwys Ddwyreiniol a Groegaidd i Fam 
Crist, yr hon sydd yn cael ei galw yn aevrap0evoc, 
h.y., morwyn fythol. Yr un cymeriad y mae 
Eglwys Rufain yn ei roddi iddi, fel y mae yr enw 
Semper Virgo, yn arwyddocâu. Yr oedd Esgob 
Pearson o'r un farn yn mherthynas iddi, ac yn 
sylfaenu ei gred ar resymau mor weinion, fel nad 
ydynt yn werth i'w cofnodi. Nid oes un sylfaen 
ysgrythyrol i'r gyfryw dyb; ac o ganlyniad nid 
yw ond golygiad ofer a disail. Edr. Antidico- 
mariaid. 

MORWYNDOD TREIDDIOL, y cyfryw radd 
o ddiweirdeb ag oedd yn gorchfygu pob tueddiad 
cnawdol yn y rhai oedd yn ngwyddfod ei ddeil- 
iaid; a'r hwn y ffugiai rhai gynt eu bod yn fedd- 
ianol arno. Yr oedd Mair y Forwyn yn ol tyb 
rhai pabyddion yn meddu y cyfryw ddawn; canys 


| h»erent ei bod, er cymaint ei phrydferthwch, yn 


p€ri na byddai y rhai a edrychent arni yn ddeil- 


gysondeb â diweirdeb perffaith, 

MOSCOFIAID, mynachod Rwssiaidd, o urdd 
St. Basil, aelodau o eglwys Groeg. Dywedir i'r 
fuchedd fynachaidd gael eì sefydlu yn Rwssia yn y 
ddegfed ganrif, ac iddi gynyddu yno mor gyflym 


| ag yn un rhan o Ewrop. 


MOSGUE, (Arab. Âfesjad, teml, neu addoldy 
Y mae pob mosgue yn bedair 
onglog, ac yn gyffredin wedi ei gyfansoddi o feini. 
O flaen y porth y mae cyntedd wedi ei balmantu 
o fynor gwyn, a lloft-rodfa isel o'i amgylch, tô 
yr hwn a ategir â cholofnau mynor. _ Yn y lloft- 
rodfeydd hyn y maey Twrciaid yn arfer ym- 
olch cyn myned i'r mosgue. Yn mhob mosgue 
y mae rhifedi mawr o lampau; a rhyngddynt y 
mae modrwyau crystalaidd, wyau estrys, ac am- 
ryw bethau cywrain eraill, yn hongian, y rhai, 
pan y goleuir y Jampau, ydynt yn gwneuthur 
Gan nad cyfreithlon yw 
myned i'r mosgue eithr yn droednoeth, y pal- 
mantydd ydynt wedi eu gorchuddio â darnau o 


llydan i gynwys rhestr o ddynion yn penlinio, 
Nid cyfreithlon i'r 


gwragedd fyned i mewn i'r temlau, eithr arosant 


MUFF 


586 


MYF 


oddiallan yn y cynteddoedd. Oddiamgylch pob 
mosgue y mae chwech o dyrau uchel, y rhai a 
gyfenwir minarets, yn mhob un o ba rai y mae 
tair llofft-rodfa. fechan, un uwchlaw y llall. Y 
tyrau byn, yn gystal a'r mosgue, ydynt wedi eu 
gorchuddio â phlwm, a'u harddu â golchiadau 
aur ac addurniadau eraill, ac oddiarnynt, yn lle 
cloch, y mae'r bobl yn cael eu galw i weddio gan 
swyddwyr arbenigol wedi eu neillduo at y gor- 
chwyl. I'r rhan amlaf o'r temlau hyn y mae 
math o ysbyty yn perthyn, lle y croesawir teith- 
wyr o ba grefydd bynag y byddont, dros yspaid 
tri diwrnod. Y mae yn perthyn i bob mosgue 
le a gyfenwir furbe, yr hwn yw lle claddedigaeth 
eì sylfaenwyr; oddi fewn i'r hwn y mae beddrod 
chwech troedfedd o hyd, wedi ei orchuddio â 
melfed neu bali gwyrdd; ac wrth ei ddau ben y 
mae dwy ganwyll gwyr, ac oddiamgylch iddo 
amryw eistedd-leoedd i'r rhai a ddarllenant y 
Coran, ac a weddiant dros eneidiau y meirw. 

MUFFTI, y prif o'r urdd eglwysig, neu flaen- 
or y grefydd Fahometaidd. Y mae awdurdod y 
Muffti yn yr ymerodraeth Ottomaidd yn fawr 
iawn; canys nis gall hyd yn nod y Sultan eihun, 
os bydd yn ewyllysio cadw rhyw ymddangosiad 
o grefydd, gymaint a gosod neb i farwolaeth na 
gweini un gosb gorfforol ar neb heb ymgyng- 
hori ag ef yn gyntaf. Yn mhob cynghaws, yn 
neillduol mewn achosion troseddiadol, y mae yn 
cyflwyno ysgrifen, yn cynwys darluniad o'r achos, 
âg enwau ffugiol wrthi, ger ei fron ef, yr hon a 
arwyddir ganddo â'r geiriau olur, neu olmazs, h.y., 
cosber, neu na chosber ef. 

Y fath anrhydedd allanol a delir i'r Muffti, fel y 
mae y prif arglwydd ei hun yn cyfodi iddo, ac 
yn agoshâu saith o gamrau i'w gyfarfod, pan y 
mae yn dyfod i'w wyddfod. Efe yn unig sydd 
yn cael yr anrhydedd o gusanu ysgwydd chwith 
y Sultan, tra nad yw y prif weinidog yn unig yn 
cael eithr cusanu ymyl ei wisg ef. 

Pan y byddo y prif arglwydd yn cyfeirio un- 
rhyw ysgrifen at y Muffti, mae yn ei anrhydeddu 
â'r teitlau canlynol :—** At yr esad, y doethaf o'r 
doethion; gwybedydd pob gwybodaeth; y rhag- 
orafo'rrhai rhagorol; ymwrthodwr â'r pethau 
anghyfreithlon, ffynhonell pob rhinwedd a_ gwir 
wybodaeth; etifedd yr athrawiaeth broffwydol; 
penderfynydd dirgelion crefydd; datguddiwr yr 
erthyglau uniawngred; goleuni arallegau amheus; 
wedi ei gyfnerthu â gras Prif Ddeddfwr dynol- 
ryw. Bydded i'r Duw Goruchaf barhau dy 
ffafrau.” 

Etholiad y Muffti sydd yn gorwedd yn unig 
yn y prif Arglwydd, yr hwn sydd yn ei anrhegu 
â gwisg o berlau gwerthfawr, ac yn caniatau tâl 
ofil o asperau yn y. dydd iddo, yr hyn sydd 
oddiamgylch pum punt o'n harian ni. Heblaw 
hyn y mae cyflwyniad amryw fywioliaethau per- 
thynol i'r temlau brenhinol, yn perthyn iddo ef, y 
rhai y mae efe yn gofalu eu gwerthu am y pris 
uwchaf; av ar ci osodiad yn ei swydd, cyferchir 
ef gan oruchwylwyr y rhaglawiaid Twrcaidd, y 
rhai a gyflwynant yr anrhegion arferol iddo, y 
rhai yn gyffredin ydynt yn gwneyd i fyny swm 
mawr. 

., Gan nad pa gymaint oedd y parch a delid gynt 
i'r Muffti, nid yw yn awr fawr amgenach na ffurf 
yn unig. Os bydd iddo ef ddeongli'r gyfraith, 


neu roddi barn groesi ewyllys y Sultan, y mae 
yn cael ei ddiswyddo yn ddiatreg, a rhywun mwy 
hyblyg yn cael ei osod yn ei le“ Os cyhuddir 
ef o deyrnfradwriaeth, neu ryw drosedd mawr 
arall, gosodir ef mewn morter, yr hwn a gedwir 
i'r perwyl yn nhyrau Caercystenyn, a phwyir 
ef i farwolaeth. 

MUGGLETONIAID, canlynwyr Lotwic Mug- 
gleton, gweithiwr-hur o wniedydd, yr hwn gyda'i 
gydymaith Reeves, (person o amgylchiad yr un 
mor isel,) a ffugiasant, yn amser Cromwel, fod 
yn broffwydi enwog. Ffugient ddyfarnu neu 
ryddhau y neb a fynent; a honent mai hwynt- 
hwy oedd y ddau dyst olaf y sonir am danynt yn 
Llyfr y Datguddiad, a'r rhai oeddynt i ymddang- 
os cyn dinystr penderfynol y byd... Haerent nad 
oes un diafol oddiallan i gyrff dynion; mai y 
diafol yw yr ysbryd o reswm aflan aco ddychym- 
yg melldigedig o eiddo'r dyn ei hunan; mai 
celwydd a ffieidd dra yn ngolwg yr Arglwydd 
yw y weinidogaeth yn y byd hwn, gan nad pa un 
bynag ai proffwydol neu weinidogaethol fyddo; 
yn nghyd âg amryw o ddaliadau ofer ac ang- 
hyson eraill. 

MWYNDER, neu MWYNEIDD-DRA, hyn- 
awsedd tymer ac ymddygiad ; megys “mwyn- 
der cyfaill,” ““mwyneidd dra doethineb,” Diar. 
xxvii. 9; Iagoiii. 13... Edr. Addfwynder. 

MWYNHAD, (mwyn,) hyfrydwch, yn cyfodi 
oddiar olwg ar, neu feddiant o, ryw beth dymun- 
olahyfryd. “Mwynhad o Dduw,” yw y prawf 
o'i heddwch a'i ffafr, mewn rhan neu yn hollol. 
Y blaenafa geir yn y byd hwn; a'r olaf yn y 
nef. Edr. Dedwyddwch, Gwynfydedigrwydd, 
Hapusrwydd. 

MWYNIANT, (mwyn,) yr un a mwynhad. 
Edr. Heb. xi. 25. 

MYFIAETH, (myfi,) hunanolrwydd; coffhad 
anweddus o'r rhagenwau “mi,” “myfi,” &c. 
Edr. Hunanolgwydd. 

MYFYRDOD, (myfyr,) astudrwydd meddwl, 
neu ystyriaeth ddwys o unrhyw destyn, amgylch- 
iad, neu beth, 

Myfyrdod sydd briodoli fodau rhesymol yn 
unig;.a'r gallu i'w gyflawni yw un o'r prif beth- 
au ag sydd yn gwahaniaethu rhyngddynt hwy a'r 
anifeiliaid direswm. 

Y mae myfyrdod yn naturiol neu grefyddol, 
Myfyrdod maturiol yw arosiad y meddwl ar un- 
rhyw wrthrych, gyda golwg ar gaffaeliad gwybod - 
odaeth o'i ansawdd. Myfyrdod crefyddol yw 
arosiad y meddwl santaidd ar bethau ysbrydol, 
neu naturiol, oddiar egwyddorion ac i ddybenion 
crefyddol; sef oddiar gariad at Dduw; hyfryd- 
wch a hoffder mewn pethau santaidd; awydd am 
gynydd mewn gwybodaeth; a hiraeth am ddi- 
wylliad teimladau ac ymddygiadau, Gen. xxiv, 
63; Ps.i.2; lxxvii. 12; cxix, 15, .97,.99. 

Y mae myfyrdod crefyddol yn golygu pethau 
ysbrydol neu foesol; meu ynte bethau naturiol, 
mewn modd crefyddol; ac y mae yn cynwys 
sylwi arnynt, neu feddwl am danynt, Phil. iv. 8; 
ystyriaeth ddwys a manylaidd o honynt, Ioan v. 
99; 2 Tim. ii. 7; eu cymharu â'u gilydd, I Cor. 
ìi. 13; a gwneuthur defnydd o bob cymorth a 
MAI ddyfod ar ein ffordd, er eu hiawn- 

eall, 


Y mae amryw bethau yn galw yn uchel ar 


MYN 


587 


MYN 


bawb, mewn oed a synwyr, sydd a geiriau Duw 
yn eu meddiant, i fyfyrio ynddynt. Yn mhlith 
pethau eraill, gellir enwi, Gorchymyn Duw, Jos. 
I. 8; Ioan v. 89; 1 Tim. iv. 15; rhagoriaeth a 
phwys y pethau, I Cor. ii. 10; Hos. viii, 12; Ps. 
cxix. 18; Act. xv. 28; xx. 20; eu perthynas 
agos â hwynt, Luc xix. 42; Heb. vi. 9; Deut. 
xxix. 29; xxxii. 47; caredigrwydd Duw yn eu 
cynysgaeddu â hwynt, Ps. exlvii. 12, 20; eu ga- 
lluoedd naturiol, a'r manteision a'r cyfleusderau 
y maent yn fwynhau ; esiamplau rhai rhagorol y 
ddaear yn mhob oes; yr addewidion o gyfar- 
wyddyd a chynorthwyon dwyfol yn y gwaith, 
Hos. vi. 3; Ioan xiv. 26; Dat.iii. 18; yn nghyd 
â'r hyfrydwch a'r budd o gyflawni y ddyled- 
swydd. 

Yn mherthynasi'r dulla'r modd y dylid myfyr- 
io ar eiriau Duw, gellir sylwi, mai yn bwysig a 
difrifol, Ps. cxix. 161; Esa. lxii. 2; yn gyson a 
beunyddiol, Jos. i. 8; 1 Tim, iv. 15; yn drefnus 
a rheolaidd, I Cor. xiv. 40; gydag ymddibyniad 
ar Dduw, yn llwybr dyledswydd, am gyfarwydd- 
yd a chymorth, Ps. cxix. 18; gydag awydd am 
wybod y gwirionedd, a pharodrwydd i'w dderbyn 
gan nad pa mor groes y dygwyddo fod i'n tybiau 
blaenorol, Act. xvii. 8; a chyda dymuniad cywir 
i wybod ein dyledswydd, aphenderfyniad diysgog, 
trwy gynorthwyon yr Arglwydd, i'w chyflawni, 
Jos. i. 8—y dylid myfyrio y Beibl. 

MYNACH, Gr. Movayov. Llad. Monachus. 
Saes. Monk; un wedi ymneillduo ar ei ben ei hun 
oddiwrth y byd, gan ymroddi yn hollol i grefydd 
a dirwest. 

Tybir mai yr erledigaethau yn moreuddydd 
Cristionogaeth, y rhai a orfodasant lawer o Grist- 
ionogion enwog i ymneillduo ar eu penau eu 
hunain, i leoedd anial ac unig, gan obeithio cyf- 
arfod a'r tawelwch a'r dyddanwch hyny yn mhlith 
creaduriaid direswm, ag yr oeddynt yn ci geisio 
yn ofer yn mhlith eu cyd-ddynion, oedd yr 
achlysur cyntefig o'r fuchedd fynacheidd. Gosod- 
odd hyn anrhydedd ar unigrwydd; a chadwyd 
y ddefod, wedi i'r achlysur cyntefig o honi hollol 
ddiflanu. Pan y cefodd Cristionogaeth ei huno 
â'r wladwriaeth, yn amser Cystenyn, engreifft- 
iau o'r fath hyn a ddechreuasant luosogi; ac ar 
hyny dechreuodd y rhai yr oedd eu diogelwch 
personol yn eu rhwymo i fyw mewn unigrwydd, 
ffurfio eu hunain yn gymdeithasau. Gellir 
ychwanegu i'r dduwinyddiaeth gyfrinol, yr hon 
oedd yn enill tir yn gyflym, tua diwedd y drydedd 
ganrif, gynorthwyo er dwyn oddiamgylch yr un 
peth; o herwydd gyrai ei choleddwyr i neilldu- 
edd, er mwyn dyhewyd, yn nghyd â gwell cyf. 
]eustra i gyflawni eu defodau crefyddol, 

Dosbarthid mynachod, yn neillduol y mynach- 
od cyntefig, ì Solitariaid, Coenobiaid, a Sarab- 
iaid. 

Y .Solitariaid yw y rhai a drigant yn unigol yn 
mhell oddiwrth ddinasoedd a thrigfanau dynol, 
fel y mae rhai ermidiaid ohyd yn gwheuthur. Y 
Coenobiaid yw y rhai a drigant yn yr un ty, 
mewn cymundeb âg amryw eraill, o dan reolaeth 
yr un penaethiaid. Y Sarabiaid oeddynt fynach- 
od crwydrol, heb reol na thrigfan sefydlog. 

Y mynach-dai eilwaith oeddynt o ddau fath, 
sef y mynach-dai a'r laure. 


Y rhai a gyfenwir yn awr yn fynachod ydynt 


Coenobiaid, yn cyd-drigo mewa cwfaint, neu 
fynach-dy, y rhai a addunedant fyw yn ol rhyw 
reol arbenig a osodwyd gan eu sylfaenydd, ac a 
wisgant wisg, yr hon a ddynoda eu gradd, neu 
eu hurdd. 

Y rhai gwaddoledig, y rhai a fwynhant gyllid- 
aeth sefydlog, yn yr ystyr fwyaf priodol a gyf- 
enwir yn fynachod; megys y Chartreuxiaid, y 
Benedictiaid, Bernardiaid, &c. Y Mendiciaid, 
neu y Cardotwyr, megys y Capuchiniaid a'r 
Ffrancisiaid, mewn ystyr gaeth, ydynt grefydd- 
olion; er eu bod yn fynych yn cael eu galw yn 
fynachod. 

Y mynachod cyntaf oeddynt o urdd Sf. Antoni, 
yr hwn o gylch diwedd y bedwaredd ganrif a'u 
ffurfiodd yn gorff rheolaidd, a'u cymhellodd i fyw 
yn nghyd yn gymdeithas, ac a roddodd iddynt 
reolau sefydlog, er cyfarwyddo eu hymddygiad. 
Y rheolau hyn, y rhai a gyfansoddwyd yn yr 
Aifft, gan Antonia, a drosglwyddwyd yn ebrwydd 
wedi hyny i Palestina, a Syria, gan Hilarion, ei 
ddysgybl ef. O gylch yr un pïyd, Aones, neu 
Eugenius, gyda'u cymdeithion Gadauas ac Az- 
yzas, a sefydlasant y drefn fynachaidd yn Meso- 
potamia, a'r gwledydd cymydogaethol; a chafodd 
eu hesiampl ei chymdeithasu â'r fath lwyddiant 
cyflym, fel y llanwyd yr holl Ddwyrain mewn 
ychydig amser â rhesau o ddynion dioglyd, y 
rhai a ymwrthodent â phob dynol gyfundebau, 
manteision, pleserau, a gofalon, gan dreulio eu 
bywyd mewn dihoenrwydd a gresyni, yn nghanol 
cyfyngderau angenoctyd, a gwahanol fath o 
ddyoddefiadau, gyda. golwg ar gyrhaeddyd cy- 


'mundeb agosach a hyfrydach â Duw ac ang- 


ylion. 

O'r Dwyrain ymdaenodd y tueddiad prudd- 
aidd hwn i'r Gorllewin, ac yn flaenaf i'r Ital, a'i 
hynysoedd cymydogol; er fod yn ansicr gan 
bwy y cafodd ei drosglwyddo yno. St. Martin, 
esgob enwog Tours, a sefydlodd y mynachlogydd 
cyntaf yn Ffrainc ac a gymbellodd yr unigrwydd 
crefyddol hwn gyda'r fath awdurdod ac effeith- 
ioldeb, yn gystal trwy ei addysgiadau a'i esiampl, 
fel y dywedir fod uwchlaw dwy íil o fynachod 
yn bresenol yn ei angladd. Oddiyno ymdaenodd 
y ddysgyblaeth fynachaidd yn raddol trwy dir- 
iogaethau a gwledydd eraill Europ. Heblaw 
mynachod St. Basil, (a gyfenwid Calogeri yn y 
Dwyrain, oddiwrth gaXo» ypoY', “Hen wr 
da,”) a mynachod St. Jerome, yr oedd hefyd 
ermidiaid St. Augustine, a thrachefn, eiddo St, 
Benedict a St. Bernard ; ac o'r diwedd ymddang- 
osodd rhai St. Ffrancis a St. Dominic, yn nghyd 
a lluoedd eraill, y rhai a ddarlunir dan eu 
henwau priodol yn y gwaith hwn. 

Oddeutu diwedd y bumed ganrif, y mynachod 
y rhai gynt oeddynt yn byw iddynt eu hunain 
mewn encilfâu unigol, heb feddwl erioed am 
unrhyw ddyrchafiad yn mhlith yr urdd offeiriad- 
ol, a ddaethant yn awri gael eu gwahaniaethu 
oddiwrth y werinos gyffredin, ac i gael eu cy- 
nysgaeddu â'r fath gyfoeth a breintiau anrhyd- 
eddus, fel y cawsant eu bod mewn sefyllfa i 
arddelwi gorsaf yn mysg colofnau ac ategau y 
cyfundeb Cristionogol. Mor fawr oedd eu henw- 
ogrwydd am dduwioldeb a sauteiddrwydd, fel y 
dewisid esgobion a henuriaid yn fynych o'u 
mysg; ac yv oedd y tueddiad ì godi adeiladau 


MYN 


588 


MYN 


a chwfaint, yn yrhai y gallasai y mynachod 
a'r mynachesau wasanaethu Duw yn y modd 
mwyaf cyfleus, y pryd hwnw yn eithaf ang- 
hymedrol.. Modd bynag, yr oedd cu try- 
thyllweh, hyd yn nod yn y canrif hwn, yn 
ddiareb; a dywedir iddynt mewn amryw leoedd, 
achosi y terfysgoedd a'r anghydfodau mwyaf. 
Ar y cyntaf, yr urddau mynachaidd oeddynt dan 
raglawiaeth uniogyrchol yr esgobion; ond o 
gylch diwedd y seithfed ganrif, cawsant eu 
rhyddhau oddiwrth hyny gan esgob Rhufain; 
am yr hyn, fel cydnabyddiaeth, ymroddasant yn 
hollol ì wasanaethu ei achos a'i anrhydedd ef. 
Daeth y rhyddid a gawsant i fod yn achos 
ffrwythlon o drythyllwch ac annhrefn; ïe, o'r 
rhan fwyaf o'r pechodau o'r rhai y cawsant wedi 
hyny eu cyhuddo mor gyfiawn. Yn yr wythfed 
ganrif yr oedd y ddysgyblaeth fynachaidd yn 
hollol rydd, yn gystal yn y tiriogaethau dwy- 
reiniol a gorllewinol, a phob ymdrechion i'w 
hadnewyddu yn hollol ddieffaith. Ond eto yr 
oedd y sefydliad mewn bri mawr; ac nid allasai 
dim gystadlu a'r parch a delid, oddeutu diwedd 
y nawfed ganrif, i'r rhai a ymgysegrent i brudd- 
dersantaidd a seguryd y cwfaint. Parodd y parch 
edigrwydd hwn i amryw frenhinoedd ac ymer- 
awdwyri'w gwahodd hwynt i ddyfod i'w llys- 
oedd, ac i'w defnyddio mewn achosion gwladol 
o'r pwys mwyaf. Cynygiwyd ateu diwygio gan 
Lewis yr Addfwyn; ond ni pharhaodd yr effaith 
ond dros ychydig amser. Yn yr unfed ganrif ar 
ddeg, cawsant eu rhyddhau gan y pabau oddi- 
wrth yr awdurdod sefydledig; yn gymaint ag 
yn nghymanfa y Lateran, yr hon a gynhaliwyd 
yn y flwyddyn 1215, y cafodd ordinhad ei sef. 
ydlu trwy gyngor Innocent III., er rhagflaenu 
unrhyw sefydliadau mynachaidd newyddion i 
gymeryd lle; a chafodd amryw o honynt en 
diddymu. Yn y bymthegfed a'r unfed ganrif ar 
bymtheg, ymddengys oddiwrth dystiolaethau yr 
ysgrifenwyr goreu, fod y mynachod yn benrhydd- 
iaid dioglyd, annysgedig, afradlon, a tbrythyll, 
golygiadau y rhai mewn bywyd oeddynt yn cael 
eu cyfyngu yn hollol i gyfoeth, segurdod, a 
mwyniant cnawdol. Effeithiodd y Diwygiad, 
modd bynag, er cwtogi eu hanghymedrolderau, 
ac er eu gwneuthur yn fwy gofalus a gwyliadwr- 
us yn eu hymddygiadau allanol. 

Gwahaniaethir mynachod wrth liw eu gwisg- 
oedd, i dduon, gwynion, a llwydion, &c. Yn 
mysg y mynachod, cyfenwir rhai yn gôr fynach- 
od, eraill yn fynachod proffesedig, ac eraill yn 
Jynachod lleygaidd ; yr olaf o ba rai a fwriadir at 
wasanaeth y gwfaint, a'r rhai ni feddant nac 
offeiriadaeth na dysgeidiaeth. 

MYNACHOD CLASOL yw y rhai hyny a 
gyfaneddant yn weithredol yn y ty; mewn cy- 
ferbyniad i'r mynachod allanol, y rbai a feddian- 
ant fywioliaethau dibynol ar y fynachlog. 

Mynachod hefyd a wahaniaethir ì ddiwygiedig, 
y rhai a wnaed yn arolygwyr ar hen fynachlog- 
ydd, gan yr awdurdod wladol ac eglwysig, ac a 
awdurdodwyd i adnewyddu y ddysgyblaeth, yr 
hon a gollwyd; ac i Aen, y rhai a gyfaneddant 
yn y fynachlog, gan fyw yn ol y sefydliad pan y 
gwnaethant yr addunedau, heb ymrwymo i un 
math o ddiwygiad. 

Gynt y mynachod oeddynt oll yn wyr lleyg, 


ac yn cael eu gwahaniaethu oddiwrth y lleill o'r 
werinos trwy drwsiad arbenig a dyhewyd neill- 
duol. Gwaharddid nid yn unig yr offeiriadaeth 
i'r mynachod, ond hefyd yn ol llythyrau Sant 
Gregori, yr offeiriaid mewn modd arbenigol i 
droi yn fynachod. Y Pab Siricius oedd y cyntaf 
a'u galwodd hwynti'r swydd offeiriadol, a hyny 
o herwydd rhyw brinder mawr o offeiriaid ag yr 
oedd yr eglwys y' pryd hwnw yn cael ei golygu 
ynddo; ac o'r pryd hwnw hyd yn bresenol, y 
mae yr offeiriadaeth yn gyffredinol yn gysyllt- 
iedig a'r broffes fynachaidd. Edrych Abad, 
Ency. Brit.; British. Monarchism, or, Manners 
and Customs of Monks and Nuns of England; 
Mosheim's Ecc. History. 

MYNACHAIDD, (mynach,) rhywbeth per- 
thynol i fynach, neu i'r fuchedd fynachaidd. Y 
broffes fynachaidd, medd Mr. Buck, sydd fath o 
f rwolaeth wladwriaethol, yr hon yn mhob achos- 
ion bydol sydd yn peri yr un effeithiau yn hollol 
a niarwolaeth naturiol. Yn nghymanfa Trent, 
&c., sefydlwyd un mlwydd ar bymtheg fel yr 
oedran yn yr hwn y gellid derbyn nnrhyw ber- 
son i'r sefyllfa fynachaidd. Edr. Mynach. 

MYNACHLOG, (mynach,) cwfaint neu dy 
wedi ei godi er croesawu crefyddolion ; gan nad 
pa un ai abaty, priordy, neu leiandy a fyddo. 
Cymhwysir yr enw yn briodol at dai mynachod, 
brodyr cardotawl ( mendicant friars ), neu fynach- 
esau; gelwir y lleill mewn ystyr gaeth yn gre- 


fydd- dai. 


Y tai perthynol i'r gwahanol urddau crefyddol 
yn Lloegr a Chymru oeddynt eglwysi cadeiriol, 
abatai, priordai, athrawdai, llywydd-dai, yspytai, 
brodyrdai, crmitai, côr-gapelau, a_ chapelau 
rhyddion. Yr oedd y rhai hyn tan gyfarwyddyd 
a llywyddiad amrywiol swyddwyr. Dechreuodd 
diddymiad y cyfryw dai mor foreu a'r flwyddyn 
1312, pan y llethwyd y Temlyddion ; ac yn 1323, 
rhoddwyd ett tiroedd, eglwysi, hawliau, a'u ham - 
gylchoedd, yn ol 17eg Edward II., gosod. 3ydd, ì 


lywydd a brodyr Ysbyty Sant Ioan o Gaersalem, 


Yn 1390, 1437, 1441, 1459, 1497, 1505, 1508, a. 
1515, diddymwyd amryw dai eraill, a sefydlwyd 
eu cyllidoedd ar wahanol golegau yn Rhydych- 
ain a Chaergrawnt. Yn ebrwydd wedi y pryd 
diweddaf cafodd Cardinal Wolsey, trwy drwy- 
dded oddiwrth y br'nin a'r pab, awdurdod ií 
ddiddymu uwchlaw deg ar hugain o dai cr-fydd. 
ol, i'r dyben i sylfaenu a gwaddoli ei golegau yn 
Rhydychain ac Ipswich. Oddiamgylch yr un 
pryd caniatawyd bwl gan yr un pab i'r un gwr, 
i ddiddymu mynachlogydd yn y rhai nad oedd 
uwchlaw chwech mynach, hyd werth wyth mil o 
dducatau yn (ynyddol, er gwaddoli coleg Wind- 
sor a choleg y Brenin yn Nghaergrawnt; a 
chafodd dau fwl arall eu caniatau iddo ef a 
Champius i ddiddymu mynachlogydd yn y. rhai 
yr oedd llai na deuddeg mynach, ac i'w cysylltu 
â'r mynachlogydd mwyaf; a bwl arall i'r un 
personau yn eu hawdurdodi i wneuthur ymofyn- 
iadau yn nghylch abatai, i gael eu diddymu, 
gyda golwg ar eu gwneuthur yn eglwysi cadeir- 
iol. Er nad yw yn ymddangosi ddim gael ei 
wneyd mewn canlyniad i'r cyfryw ordinhadau. 
Yr hyn a gymhellodd Wolsey ac amryw eraill i 
ddiddymu y cyfryw dai ydoedd dymuniad i gy- 
nyddu dysgeidiaeth; ac Archesgob Cranmer a 


MYN 


589 


unodd yn y gorchwyl oddiar chwenychiad i | belledy mae genym gyfrif ...... ...... 


hwylusaw y Diwygiad. Yr oedd achosion eraill 

n cydgyfarfod er effeithio eu dinystr. Yr oedd 
llawer o'r crefyddolion yn benrydd a drygionus, 
Ystyrid y mynachod yn gyffredinol yn ffafriol yn 
eu calonau i uwchafiaeth y Pab; nid oedd eu 
cyllidoedd yn cael eu defnyddio yn ol bwriad y 
Yhaddwyn. Yr oedd amrywiol hudoliaethau 
mewn delwau, ffug-wyrthiau, a chreiriau, wedi 
eu darganfod, y rhaî a ddarostyngasant y my- 
nachod i ddirmyg mawr. Yr oedd y mynachod 
gwyliadwrus wedi gwrthwynebu ysgariaeth y 
brenin oddiwrth y frenhines Catherine; a'r am- 
gylchiadau hyn oeddynt yn cydweithredu ag 
angen y brenin am adgyfnerthiadau, a dymuniad 
y bobl am gadw eu harian, er hwylusaw ysgrif 
oedd ger bron y Senedd, er cynysgaeddu y goron 
a'r holl grefydd-dai nad allent. wario. uwchlaw 
£200 yn flynyddol, i'r dyben o gynal Mawrhydi 
y brenin, a diwallu eì anghenion; a gwnaed 
gweithred i'r cyfryw berwyl, 27 Harri VIII., 
pen. 28. Trwy y weithred hon cafodd o gylch 
380 o grefydd-dai eu diddymu, a chyllid o 30,000, 
neu 32,000 o bunau yn flynyddol, ei sefydlu 
ar y goron; heblaw 100,090 o bunau mewn 
llestri arian a thlysau. Achlysurodd diddymiad 
y tai hyn anfoddlonrwydd, ac o'r diwedd wyth- 
ryfel cyhoedd; wedi i hwn gael ei dawelu, pen- 
derfynodd y brenin i ddiddymu y mynachlogydd 
eraill, a sefydlodd ymweliad newydd, yr hyn a 
barodd i'r prif fynachlogydd gael eu rhoddi i 


fyny ar ffrwst; ac ordeiniwyd trwy ôl Harri | 


VIII., pen. 13, fod i'r holl fynachlogydd a rodd- 
wyd i fyny ar y 4ydd o Chwefror, yn y seithfed 
flwyddyn ar hugain o deyrnasiad ei Fawrhydi, 
yn nghyd a'r rhai a roddid i fyny rhagllaw, i 
gael eu sefydlu yn y goron. Diddymwyd March- 
ogion Sant Ioan o Gaersalem, trwy y ô2ain 
Harri VIII., pen. 24. Diddymiad y prif dai 
a ddygodd fwy na 100,000 o bunau yn flynyddol 
o gyllid i'r brenin trwy y ddwy weithred rag- 
grybwylledig, heblaw swm mawr mewn llestri 
arian a thlysau. Y weithred olaf o ddiddymiad 
yn nheyrnasiad y brenin hwn, oedd 37ain Harri 
VII1., pen. 4edd, er diddymu colegau, capelau 
rhyddion, côr-gapelau, &c., yr hon weithred a 


gadarnhawyd eilwaith trwy Edward VI., pen. | 
14. Trwy y weithred hon diddymwyd 90 o go- | 


Ìegau, ll0 o yspytai, 2374 o gôrgapclau, a 
chapelau rhyddion. y 
a ddiddymwyd o'r dechreu i'r diwedd, cyn belled 
ag y mae cyfrif wedi cael ei wneuthur, sydd fcl 
y canlyn :— 


O'r mynachlogydd lleiaf o ba rai y mae cyfrif 374 
O'r mynachlogydd mwyaf. /.....-««**:*r98 ennu 186 
Perthynoli'r ysbydion — .....999*9-<<£<9FYrnnn neu) 48 
DM —'—————————— ED 90 
Yspytâi | ..9.99999.! rr12919t1ito9rrir9rurReen anad 110 
Côr-gapelau a chapelau rhyddion ..............9. 2374 


Y cwbl ; 3182 

Heblaw y brodyr-dai, a'r rhai a ddiddymwyd 

gan Wolsey, yn nghyd a llaweroedd o dai bych- 
nin, am ba rai nid oes un hanes neillduol. 

Y crynodeb o'r holl gyllid blynyddol rhydd 

oddiwrth yr amrywiol dai hyn ar eu diddymiad, 


cyn belled ag y mae genym gyfrif o hono sydd | 


fel y canlyn :— 
; s. d. 
104,919 13. 34 


ers eau 5 


Oddiwrth y prií. fynachlogydd î 
Oddiwrth yr holl fynoenlogydd lleiaf, cyn 


4b 


| 


| 
| 


29,702 
Ty penaf y marchogion ysbydaidd yn 

Neghaerludd, A ee *e st rg's/J el nynn dain 2,385 12 $ 
Nid oes genym gyfrif eithr yn unig o 8 


o'u tai hwynt yn y wlad ,., Se beYYYn bono a'o 8,026 9 5 
Brodyv-dai (Friars-houses) o ba rai y mae 
cyfrif gonym ,.,,., esau oo CYR CGG RO 761 2 Oî 


I40,784 19. 34 

Os gwneiz caniatad priodol ar gyfer y mynach - 
logydd a'r tai lleiaf, y rhai nid ydynt gynwysedig 
yn y cyfrifiad hwn, ar gyfer y llestri arian, &c., 
a ddaethant i feddiant y brenin ar y diddymiad, 
ar gyfer gwerth arian yr amser hwnw, yr hwn 
oedd o leiaf chwe gwaith yn fwy nag yw yn bre- 
senol; ac hefyd ar gyfer amcan-bris tiroedd, y 
rhai y pryd hwnw a brisid yn gyffredin yn mhell 
islaw eu cywir werth, byddwn dan angenrheid- 
rwydd i olygu yr holl gyllidau yn swm ar- 
uthrol. 

Nid yw yn ymddangos i gyfrif gael ei wneuth- 
ur o rifedi y personau cynwysedig yn y cref- 
ydd-dai. 


Golygir cyfaneddwyr y mynachlogydd lleiaf yn 
amsor y diddymiad trwy y 27 Harri VIIL, 


oddeutu Sense /s eno nenu i DE inenDNnONnD nun o Ynewo Uo, AO OO 
Mown cyfartalwch, golygir fod cyfaneddwyr y eol- 

êgau a'r yspytai o gylch ...;.4».. «8.ivseooen inna — Dydd 
Os cyfrifir cyfaneddwyr y prif fynachlogydd mewn 
cyfartalwch ì swm eu cyllidoedd, yr oeddynt oddeu- 
tu 35,000; ond gau eu bod, tebygol, yn cael dognau 
mwy mewn cyfartaledd i'w rbifedi, na ehyfaneddwyr 

y mynachlogydd lleiaf, os tynwn , oddiwrthynt 6,000, ; 

bydd Gu rhed yn FA. es ro ah 30,000 

Un i bob côr-gapel a chapel rhydd ..,............... 2,374 

Y GWDI yli. nur 17,21 


Ond gan mai tebygol yw fod mwy mag un 
person yn gweini mewn amryw o'r capelau 
rhyddion, a bod tai eraill yn hanfodi, y rhai ni 
chynhwysir yn y cyfrif hwn, dichon y gellir 
ystyried rhifedi y cyfaneddwyr vn 50,000, Gan 
fod gwobr-gyflogau (pensions,j yn cael eu talu 
i gyfaneddwyr y mynachlogydd mwyaf, ni 
ddaeth y brenin i gyflawn feddiant ar unwaith 
o'r holl gyllìdoedd; modd bynag, trwy gynhor 
thwy yr hyn a dderbyniodd, galluogwyd cf i 
sefydlu chwech o esgobaethau ncwyddion, scf 
esgobaeth y Fynachlog Orllewinol, ( Westminster) 
yr hon a gyfnewidiwyd gan y Frenhines Bes i 
ddconiaetli, gyda deuddeg o gôr-ddognau, ac 
ysgol, (esgobaeth Peterborough, Caerlleon Gawr) 
Caerloyw, Caerodor, a Rhydychain. Ac mewn 
wyth o esgobaethau eraill, efe a sefydlodd ddeon- 
iaethau a chabidyldai, trwy droì y llywyddwyr 


| a'r mynachod yn ddeoniaid ac yn gôr-beriglor- 


Rhifedi y tai a'r lleoedd | 


iaid, sef Caergrawnt, Winehestei, Durhain, Cner- 
wrangon, Norwich, Ely, a Chacrliwelydd.. Syl- 
faenodd hefyd golegau Rolwys Crist yn Rhyd- 
ychain, a'r Drindod yn Nghaergrawnt, a gor- 
phenodd goleg y brenin yno. Hefyd sylfaenodd 
broffeswriaethau duwinyddiaeth, cyfraith, phy- 
sygwriaeth, a'r ieithoedd Hebraeg a Groeg yn 
y ddwy brif ysgol. Rhoddodd fynachlog y 
Brodyr Mlwydiou, ac Yspyfy Sant Bartholomew, 
i ddinas. Caerludd, a dogn-gyflog gwastadol ï 
farchogion tlodion Windsor, yn n&byd a swmau 
mawrion tuag at »deìladu ac aihgaeru amrywiol 
borthladdoedd ar y cyfyng fôr, Ar y cyfân, y 
mae yn nodadwy, n&d ydoedd diddymiad y tai 
hyn yn weithred o eiddo yr eglwys, eithr o eiddo 
; wladwriaeth, sef eiddo brenin a senedd hollol 
babaidd, oddigerth yn achos erthygl nchaíìaeth 
y brenin, a hyny cyn êâmser y diwygsiud; ac 


NAD 


590 


NAD 


a 


mai ordinhadau a thrwyddedau y Pab ei hun a 
agorodd y ffordd iddo gymeryd lle. 

Gyda golwg ar deilyngdod y sefydliadau rhag- 
grybwylledig, y mae awdwyr yn gwahaniaethu 
yn eu golygiadau. Tra y mae rhai yn eu hys- 
tyried yn fanteisiol i achos dysgeidiaeth, duw- 
ioldeb, a haelioni, y mae eraill yn eu golygu yn 
eithaf niweidiol. Gellir ffurfio rhyw ddychymyg 
a barth eu hansawdd, oddiwrth y sylwadau di- 
lynol o eiddo Mr. Gilpin, yr hwn sydd yn son 
am Abaty Ynys Afallon, yn Ngwlad yr Haf, yr 
hwn oedd yn meddianu y cyllidoedd helaethaf 
o'r holl grefydd-dai yn Lloegr, 

«“ Y frawdoliaeth yno, (medd efe) ydoedd yn 
cynwys 600 o fynachod sefydlog, heblaw yn agos 
i'r un rhifedi o heilynwyr ar y fynachlog. Yr 
ocdd 400 o blant, nid yn unig yn cael eu ha- 
ddysgu, ond hefyd eu cynal ynddi. Dyeithriaid 
o bob parth o Europ oeddynt yn cael croesawiad 
haelionus, a'u trefnu ynddi yn ol eu hystlen, 
gradd, a'u cenedl; a gallasent edrych ar y llety 
yr oeddynt ynddo yn hollol fel eu cartref. 
Lletywyd 500 o deithwyr, yn nghyd a'u hani- 
feiliaid, o'i mewn ar yr nn pryd; tra yr oedd y 
tlodion o bob cwr i'r wlad yn dysgwyl am ganiad 
yr elusen-gloch, pan yr ymdyrent yn heidiau, yn 
ieuanc a hen, at borth y fynachlog, lle y derbyn- 
ient bob bore ddarpariaeth helaeth iddynt eu 
hunain a'u teuloedd. Y mae hyn oll yn ymddang- 
os yn olygus a mawreddog... Ond— 

“ Âr y llaw arall, pan y golygom 500 o ddyn- 
ion yn cael eu dwyn i fyny mewn segurdod, ac 


wedi eu colli i'r wladwriaeth—pan ystyriom mai 
y tai hyn oeddynt brif faethleoedd eoelgrefydd, 
anoddefgarwch, anwybodaeth, segurdod, hurt- 
rwydd, ac efallai, anghymedroldeb—pan ystyr- 
iom nad oedd yr eddysg a dderbynid ynddynt 
yn meddu y cyffyrddiad lleiaf o wir ddysgeid- 
iaeth, moesau da, na gwir grefydd, eithr ei fod 
yn tueddu yn hytrach ìi iselhau a diraddio y me- 
ddwl dynol—pan ystyriom nad oedd y pererinion 
a'r dycithraid 'oeddynt yn ymdyru yno ond 
crwydriaid segur, y rhai nil oeddynt yn derbyn 
oddicartref ddim ag oedd yn gydbwys mewn 
gwerth ar hyn a adawent ar eu hol. Ac yn 
ddiweddaf, pan ystyriom nad yw elusengarwch 
diwahaniaeth yn wir haelioni, eithr yn rhwystr 
i lafur a diwydrwydd, ae yn ataliad i bob go- 
gwyddiad ymdrechgar, tueddir ni i ymfoddloni 
yn nhynged y sefydliadau dan sylw, ac i edrych 
ar eu hadfeiliadau, nid yn unig gyda rhyfeddod, 
eithr hefyd gyda hyfrydwch moesol a chrefydd- 
ol.” — Buck. 

MYNWENT, claddfa, neu gorft-lan.. Edrych 
Corff lan. 

MYNYW, Ty Ddewi, yn sir Benfro, yr hwn 
a gysegrwyd yn archesgobaeth gan Dewi, yn y 
chweched ganrif, ac a fu yn eisteddle archesgob- 
aethol o'r pryd hwnw hyd y flwyddyn 1098, pan 
y daeth yn ddarostyngedig i archesgob Caer- 
gvawnt. Dywedir i 25 o archesgobion ganlyn 
Dewi yn olynol yn yr archesgobaeth hono; ac 
mai yr olaf o honynt oedd Griffri. 


AN 


NADOLIG, ( Natalis,) gair Lladin wedì ei 
Gymreigyddio, ac yn arwyddo genedigaeth. Cy- 
mhwysir ef at amser tybiawl genedigaeth ein 
Harglwydd Iesu Grist. 

Yr olion cyntefig a gawn, medd Mr. Buck, o 
gadwad y dydd hwn yn wyl, sydd yn yr ail gan- 
rif, oddeutu amser yr ymerawdwr Commodus. 
Deddf lythyrau y Pab ydynt yn gosod dechreuad 
y ddefod ychydig yn gynaraeh, gan ddywedyd 
i Telesphorus, yr hwn oedd yn byw yn amser 
Antoni Pius, orchymyn cyflawni dwyfol addol- 
iad, a chanu emyn angylaidd y nos cyn genedig- 
aeth ein Iachawdwr. Y mae genym brawf ga- 
larus iddo gael ei gadw cyn amser Cystenyn; 
canys (ra yr oedd yr erledigaeth dan Dioclesian, 
yrhwn a gynaliai ei lys yn Nicomedia, yn ei 
grym, y gormeswr hwnw, yn mhlith creulon- 
derau eraill o'i eiddo, yn cael allan fod lluoedd 
o'r Cristionogion wedi ymgasglu yn nghyd i gy- 
nal coffadwriaeth o enedigaeth Crist, a orchy- 
mynodd gau drysau yr addoldy yn yr hwn yr 
oeddynt wedi ymgynull, ac i dân gael ei roddi 
ynddo; yr hwn yn ebrwydd a ysodd y ty, a 
phawb ag oedd o'i fewn. 

Yn eglwys Rhufain cyflawnir tri offeren-was- 
anaeth ar yr achlysur—un ganol nos, un ar dor- 
iad y dydd, ac un yn y bore; ac yn eglwys 
Groeg, yn gystal ag eglwys Rhufain, gwneir 
cyflawn ddarluniad weithiau o'r preseb, y teulu 
santaidd, &c, Rhai cwfeintiau yn Rhufain, yn 


neillduol eiddo y Ffrancisiaid, ydynt enwog am 
dynu sylw y werinosat y cyfryw arddangosiadau 
chwareyddol. 

'Cedwir yr wyl hefyd yn eglwys wladol Lloegr, 
ac yn yr eglwysi Lutheraidd, ond gwrthodir hi 
gan eglwys yr Alban a'r Ymneillduwyr yn gy- 


| ffredinol; er fod. rhai o'r olaf yn Lloegr a 


Chymru yn cofleidio y cyfleusdra y mae y dydd 
hwnw yn eu cynysgaeddu ag ef, i bregethu Crist 
i'r lluoedd a ymdyrant i wrando arnynt; her- 
wydd nad yw y cyffredinolrwydd yn gweithio 
ar ddydd Nadolig. Ond y mae llawer yn gwrth- 
wynebu yr arferiad, herwydd eì bod yn tueddu 
at gadarnhau dynol ddychymygiou a thraddod- 
iadau anysgrythyrol. 

Tarddir yr arferiad o wneuthur anrhegion nos 
Nadolig, oddiwrth hen ddefod baganaidd mewn 
ymarferiad yn mysg y cenhedloedd gogleddol, ar 
wyl genedigaeth Huan, y 25 o Ragfyr, yr hwn 
a ganlynodd, ac enw yr hwn a gadwodd, sy 
Yule, neu Iuul, Rhod, neu gylchdroad yr haul, 

. Pa un a ydoedd yr wyl hon bob amser yn cael 
ei chynal ar y 25 o Ragfyr, neu beidio, sydd 
bwnc a ddadleuwyd yn fawr. Y mae y Dr. 
Cave o'r farn, fod yr eglwys ddwyreiniol yn ei 
chadw ar y cyntaf yn Ionawr, anhybarth â dydd 
gwyl Ystwyll; a hyny nes iddi gael cyfarwydd- 
yd oddiwrth yr eglwysi gorllewinoli'w chynal 
ar y dydd rhagddywededig. Mewn Homili ar 
y mater, y mae Chrysostom yn sicrhau nad oedd 


591 


NAS 


mwy na deng mlynedd er pan ddechreuwyd ei 
chynal ar y diwrnod hwnw. yn eglwys Antioch, 
gan gynyg amryw resymau er profi mai hwnw 
oedd cywir ddydd genedigaeth Crist. Y mae 
Clemens Alexandrinus yn cyfrif 194 o flynydd- 
oedd, un mis, a thri ar ddeg o ddyddiau o ened- 
igaeth Crist hyd farwolaeth Commodus. A 
chymeryd y rhaihyn yn ol cyfrif yr Aifftiaid, 
a'u trefnu wrth yr un Julaidd, y mae yr am- 
gylchiad dan sylw yn disgyn ar y pumed neu y 
chweched ar hugain o Ragfyr. Ond er hyny, 
y mae yr un tad yn sicrhau, fod rhai wedi 
gwneuthur ymofyniad manylach yn nghylch 
blwyddyn a dydd genedigaeth Crist, yn sefydlu 
v olaf ar y pumed ar hugain o'r mis Pachon. 

n awr, yn y flwyddyn y ganwyd Crist yr oedd 
y mis P'achon yn dechreu ar yr ugeinfed o Ebrill, 
ac felly ganwyd Crist, yn ol y cyfrif hwn, ar yr 
unfed ar bymtheg o Fai. Oddiyma canfyddir 
mor lleied o sicrwydd sydd yn mherthynas i'r 
mater dan sylw; gan fod y dysgedigion, mor 
ebrwydd ar ol i'r amgylchiad ddygwydd, yn 
gwahaniaethu eymaint yn eu barn yn mher- 
thynas iddo. 

Mr. Selden, yn ei “ Ford-gyfrinach,” wrth 
son am yr wyl hon a ddywed, “' Y mae y Na- 
dolig yn cymeryd lle y Saturnalia; ar yr un 
amscr a'r un rhifedi o ddyddiau; gan hyny 
heuliodd yr arglwydd ar y gwas fel arglwydd 
annrhefn.” 

'* Y mae perthynas rhwng ein bwydydd a'n 
campau, (y rhan amlaf o honynt,) â gweithion 
eglwysig. _ Coffr ein pasteion Nadolig, mewn 
ffurf hir, sydd mewn efelychiad o'r preseb. Ein 
dewisiad o frenhinoedd a brenhinesau ar y ddeu- 
ddegfed nos, sydd yn cyfeirio at y tri brenin, 
Yn gyífelyb y mae ein hymborthiad ar gremp- 
ogenau, fflangelliad topynau tro, rhostiad pen- 
weig, penhwyaid, y grawys, &c., oll yn bortrei- 
adau o eglwys-weithiau, darluniadau o ferthyr- 
dod. Ein tansiau yn y Pasg ydynt bortreiadau 
o'r dail surion; er ar yr un pryd, ei bod yn 
ddefod i wr fod a phalfais mochyn ganddo, er 
arwyddo nad Iuddew ydyw.” 

NAF, Arglwydd, Creawdwr; o gwneithydd, 
medd Richards o Langrallo. Os felly, Duw Naf 
yw Duw y Creawdwr. 

NASSARIAID, neu NOSAIRIAID, plaid 
Fahometaidd, cangen o'r Shiitiaid, a ffurfiwyd 
yn y ddegfed flwyddyn a thri ugain a dau cant 
o'r Hegirah.. Y mae yn cymeryd ei henw oddi- 
wrth Nasar, yn nghymydogaeth Cowfífa, lle 
genedigol ei sylfaenydd. 

Y Nassariaid ydynt yn cyfaneddu llain o fy- 
nydd Libanus, a than dreth i'r Twrciaid. Y 
mae ganddynt oddiamgylch wyth cant a. bentrefi, 


a'u prif ddinas yw Sasita, pedair milltir ar hugain | 


o Tripoli.. Yno y cyfane-dda eu penaeth. Eu 


moesau ydynt anghymen, wedi eu llygru trwy | 


weddillion defodau paganaidd. Er nad ydynt 
yn amddiffyn amlwreigiaeth, eto dywedir fod eu 
gwragedd yn gyífredin ar wyliau arbenig. Yn 
ol y ddefod Hindwaidd, dosbarthir hwynt yn 
wahanol lwythau, y rbaia orthrymant y naill y 
llall. Proffesant eu hunain yn addolwyr Ali, a 
chredant erchwynedigaeth eneidiau, er eu bod 
yn ameu hanfodaeth nef ac uliern, Y maent yn 
gyfeillgar â Christionogien, ac yn cadw rhai e'u 


| 26. 
| gyflawnodd ef a hwythau y pryd hwnw sydd 


gwyliau a'u defodau, er yn anwybodus o'u har. 
wyddocâd, Llywodraethir eu hachosion crefydd- 
ol gan ben ysbrydol, (Scheic Calil,) yr hwn sydd 
yn teithio oddiamgylch yn eu plith fel proffwyd. 
Y mae y dyb ffynedig mai Sabeaid Syriaidd 
ydynt wedi ei gwrthbrofi yn hollol gan Niebur, 
a Rawseaw, negesydd masnachol yn Aleppo. 

NATUR, neu NATURIA ETH, Llad. Natura; 
a ddynoda ansawdd, neu briodoliaethau hanfodol 
unrhyw beth, neu yr hyn sydd yn ei wahan- 
iaethu oddiwrth beth arall. Felly, y natur 
ddwyfol yw priodoliaethau, neu berffeithderau 
y Duwdod; y natur ddynol yw priodoliaethau 
hanfodoldyndod; natur dda yw tuedd i foddhau ; 
natur ddrwg yw tuedd ymrysongar; a natur 
lygredig yw sefyllfa ddirywiedig y natur ddynol 
dan y cwymp, fel y mae yn gogwyddo yn unig 
at ddrygioni. Yr ymadrodd “' ystod natur,” a 
ddynoda gyflwr dynolryw yn flaenorol ì bob 
cytundeb rhyngddynt â'u gilydd, neu cyn iddynt 
ffurfio eu hunain yn gyfundebau gwahanol ac 
annibynol. Wrth ““ddeddf natur” mewn ystyr 
gyfyng, y meddylir ewyllys Duw gyda golwg 
ar ymddygiadau dynion, fel y mae yn syl- 
faenedig ar ansawdd, neu wahaniaethiad moesol 
pethau. Mewn ystyr helaeth, y drefn sefydlog 
yn ol yr hon y llywodraethir gwahanol ddos- 
barthiadau y byd defnyddiol, o ran eu hysgog- 
iadau a'u gweithrediadau. “Goleuni natur” a 
ddynoda y wybodaeth hono o Dduw a'i ewyllys 
ag sydd yn gyrhaeddadwy trwy weithredoedd 
creadigaeth a rhagluniaeth, heb gynorthwy dat- 
guddiad, ac nid yr hyn a' weithredol gyrhaeddwyd 
gan y paganiaid yn unig. Edrych Crefydd, 
Deddf, Anian. 

Y mae y gair natur, neu naturiaeth yn cael ei 
aifer hefyd am y bydysawd, neu yr holl gyfun- 
draeth fydol yn nghyd. 

NATURIOL, (natur,) anianyddol, ansoddol, 
addfwyn, tirion, caredigawl. 

NASAREAID, llwyrymwrthodwyr y gyfraith 
Fosenaidd, Yr oedd dau fath o honynt; sef y 
rhai a neillduid wrth orchymyn Duw o'r groth, 
ac a barhaent felly dros eu holl fywyd, megys 
Samson ac Ioan Fedyddiwr, Barn. xiii. 3—5; 
Luci. 15; a'r rhai a ymgysegrent yn wirfoddol 
dros dymor, gan wneuthur yr adduned, a chyf- 
lawni y defodau apwyntiedig ar yr achlysur; 
megys y gwnaeth Paul, neu fel y myn rhai, 
Acwila; canys trwy gyfnewid yr ataliadau yn 
Act. xviii. 18, darllenant yr adnod yn y modd 
canlynol :—* Eithr Paul, wedi aros eto ddyddiau 
lawer, a ganodd yn iach i'r brodyr, ac a fordwy- 
odd ymaith ìi Syria, a chydag ef Priscila, ac 
Acwila wedi cneifio eì ben yn Cenchrea ; canys 
yr oedd arno adduned.” Ond a chaniatau mai 
Acwila ac nid Paul a olygir yn y geiriau rhag- 
grybwylledig, nid yw hyny o fawr wasanaeth i'r 
rhai a chwenychant wadu Nasareaeth yr apostol, 
gan fod yu eglur iddo wedi hyny, ar ddymuniad 


| y brodyr yn Jerusalem, uno â phedwar dan 


adduned, cymeryd ei lanhau gyda hwynt, a 
chyd-ddwyn eu traul, yr hyn oedd yn gyfartal a 
bodyn Nazaread gweithredol, Act. xxi. 23, 24, 
Dywedyd mai defod wladol oedd yr hon a 


ddywediad hollol ddisail, ac annheilwng o sylw, 
Yr oedd yr adduned Nasareaidd yn eynwys 


NEF 


92 


NEF. 


ymrwymiad gwirfoddoli ymgadw yn holìol oddi- 
wrth win a diod. gref, oddiwrth finegr gwin, a 
finegr diod gref; oddiwrth sugw grawnwin, a 
grawnwin irion a sychion; oddiwrth bob ym- 
borth wedi eì wneuthur o ífrwyth y winwydden, 
' o'r dincod hyd y bilionen.. Rhaid oedd i'r Na- 
saread beidio eìllio eydynau gwallt ei ben; go- 
chelyd cyffwrdd â chorff marw; bod yn bresenol 
mewn angladd, na chynorthwyo ar yr. achlysur, 
Num, vi, l-——8.. Os dygwyddai i ryw un farw 
o ddamwain gerllaw iddo, angenrhaid oedd i'r 
Nasaread adgyflawni defodau ei ymgysegriad, 
Num, vi. 9—12. O barth defodau gollyngdod 
Nagaread oddiwrth rwymedigaeth ei adduned, 
edrych Num. vi. 18—21.. O barth y pechod o 
roddi gwin neu ddiod gadarn i Nasarcad i'w 
yfed, gwel Amosiii, ll, 12. 

Y rhaì a wnaent yr adduned Nasareaidd allan 
o Palestina, ac nad allent fod yn wyddfodol yn 
y deml ar derfyniad yr ysbaìd ymrwymedig, a 
ymfoddlonent ar gyflawni y defodau ac cillio eu 
penau llc y dygwyddent fod; gan oedi yr oíf- 
rymau gorchymynedig hyd nes y caent adeg 
gyfaddas i'w gwneuthur, Act. xviii, 18, 

Y mae yr Arglwydd Iesu Grist yn cael ei alw 
yn Nasaread, oddiwrth Nasareth, y lle y cafodd 
ei fagu ynddo; ac nid oblegyd ei fod fel Ioan 
Fedyddiwr, ac eraill, yn ymgadw oddiwrth win 
a diod gadarn, &c., Math. ii. 23 ; xÊ 18, 19; 
Luciv. 16. Lle gwael ac anenwog oedd Nasa- 
veth, Ioan i. 46; vii. 52. Fel hyn y cyflawnwyd 
ynddo ef yr hyn a ddywedwyd trwy amryw o'r 
vroffwydi am y Messia; sef mai gwr dirmygedig 
a diyslyr yn nghyfrif llawer a fyddai. Edrych 
Psoxxii. 6, V; xvi. —l2; Esa, Bu 14; liun. 
Y mae y golygiad uchod yn ymddangos yn 
llawer mwy esmwyth a chyson, na meddwl, fel 


y gwna rhai, ei fod yu cael ei alw yn 
Nasaread oddiwrth Aetser, Blaguryn. Gwel 


Esa. xi. Î, 

NASARENIAID, enw a gymhwysid ar y 
eyntaf, at Gristionogion yn gyflredinol, a hyny 
o herwydd i Gyist ddyfod o Nasareth, Act. xxiv. 
5. Yn yr aìl gamif cyfyngid ef mewn modd 
arbenig at y Cristionogion Iuddewaidd, y rhai a 
gymysgent Iuddewaeth a Christionogaeth a'u 
giiydd. Credent i Grist gael eì enì o forwyn, 
ac Kldo mewn ystyr nciÌÌlduol gacl eì uno â'r 
Duwdod. Gwrthodent ymadael a'r defodau 
Mosenaidd, er eu bod yn mheÌl o gymell y Cen- 
hedloedd Cristionogol i'w cadw.  Gwrthodent 
y traddodiadau Phariseaidd; ond derbynient yr 
ílen Destament a'r Newydd fel ysgrifeniadau 
ysbrydoledig. Arferent efengyl ífupiol, yr hon 
yn ddiwahaniaeth a gyfenwid Efengyl y Nasar- 
eniaid, neu yr Hebreaid; cr nad oedd hono, yn 
maen amryw, eithr cyfieithiad Hebreaidd neu 
Syriaidd o efengyl Mathew, drych Aioniaid. 

NEF, y Wynfa nefol, neu driga ddedwydd yr 
Arglwydd Iesu Grist, a'r angylion a dynion 
santaidd, yn y byd anweledig ; — 

«* Man y llewy»cha Duw trwy'r dyn, 
Ei bur ogoniant or bob un.” U 

i'r dyben i'w gwahaniaethu oddiwrth yr awyr 
a'r ffurfafen, neu y nef awyrawl a'r nef seyenog, 
y mae yr ysgrifenwyr santaidd yn eì chyfenwi 
'*nefy nefoedd,” a'r “ drydedd nef.” Cymharer 
Ps. Xix. 1; al bren. ynn, 27 2 Com mu 


| 


Dichon hefyd fod yr ymadrodd “* nef y nefoedd” 
yn gyfystyr â “ Duw y duwiau,” Arglwydd yr 
arglwyddi,” a “' Santaidd santeiddiolaf.” Os 
felly, dichon eì fod yn arwyddo yr un peth a 
“ Gogoniant tra rhagorol,” neu “ Fawr dt 
ogoniant;” ac felly yn dynodi rhagoriaeth ac 
ardderchawgrwydd digyffelyb y lle. 

Bod y nefoedd yn gynwysedig mewn lle, ac 
nid fel y myn rhai, mewn cyflwr yn unig, sydd 
eglur, yn 1. Oddiwrth ei bod mewn modd pen- 
dant yn cael ei galw yn lle (tollos) gan Grist, 
Ioan xiv. 2, 3. Gr. 2. Oddiwrth fod ynddi yn 
awr amryw gyrff, ac na ddichon cyríf hanfodi 
ond mewn lle, Y mae cyrff Enoch, Elias, a Christ 
yno yn awt; os nad yw corff Moses a_chyrff' y 
saint a gyfodwyd o feirw ar adgyfodìad Crist 
yno hefyd. Wedi yr adgyfodiad cyffredinol, yr 
ydym yn sicr y bydd cyríf yr holl saint yno. Gan 
nad yw yn ymddangos y dichon cyrff o unrhyw 
ddefnydd hanfodi ond mewn lle, yr ydym yn 
casglu fod y nefoedd yn lle yn gystal a chyflwr. 

Yn mha gwr o ymerodraeth annherfynol y 
Goruchaf y dichon y lle dedwydd hwn fod—pa 
un ai, (fel y tybir yn gyffredin) tu hwnt i'r haul, 
neu ynte mewn rhyw ddosbarth arall o'r gwagle 
aruthrol, nid ydym yn beiddio darogan. Ond 
un peth sydd eglur, yn gystal oddiwrth reswm 
a Beibl, sef eì fod yn lle ardderchog, hyfryd, ac 
cang, Meddwl fel arall fyddai yn annheilwng 
o Dduw, yn gystal ag yn anghydweddol ag 
urddas a rhifedi y trigolion. Herwydd hyn y 
mae yn cael ei alw yn ““ Orseddfainc Duw, gor- 
seddfainc y Mawredd, yn dy, ac ynddo lawer o 
drigfanau, yn deml, yn ddinas ag iddi sylfaeni, 
sacr ac adeiladydd yr hon yw Duw, yn baradwys, 
yn etifeddiaeth y saint yn y goleuni, yn etifedd, 
iaeth anllygredig, a dihalogedig, a diddiflanedig- 
yn wlad well, yn deyrnas, teyrnas Dduw, teyru- 
as nefoedd, a thragywyddol deyrnas ein Iach- 
awdwr Iesu Orist,” Esa. lxi, I; Heb. viii. l; 
[oan xiv. 2; Dat. vii. 15—17; Luc xxiiì, 49; 
2 Cor. xii. 4; Col.i. 12; 1 Pedri. 4; Heb. xi. 
ÍO; xiv.16, ì Thes,ii, 12; 1 Cor, vi. 9; Math, 
vin. ll; 2 Pedr i, FL, 

Ond y prif beth perthynol i'r nef, 'ag sydd yn 
arddelwi ystyriaeth, yw ansawdd ei dedwydd. 
wch; gyda golwg ar hyn gellir sylwi, yn 1. F 
bydd yn nacaol a phendant. “Ni bydd ar ei deil- 
iaid dedwydd na newyn mwyach, na syched 


| miwyach ; ac ni ddisgyn arnynt ne'r haul na dim 


gwres; oblegyd yr Oen yr hwn sydd yn nghanol 
yr orseddfainc a'u bugeilia hwynt, ac a'u harwain 
hwynt at ffynhonau bywiol o ddyfroedd; a Duw 
a sych ymaith bob deigr oddiwrth eu llygaid 
hwynt,” Dat.viì. 16, 17. Ni bydd arnynt ddi- 
ífyg dim, ac nis blinir hwynt gan ddim. Ni 
bydd yno ddim i'w gofido a'u tristâu ; aczyno ni 
bydd ganddynt ddim i'w ddymuno, oddigerth 
graddau helaethach o'r hyn y byddant yn yr 
hyfryd a'r gweithredol fwynhad o hono yn dra- 
gywydd. Bydd eu dedwyddwch gan hyny yn 
cynwys tragywyddol absenoldeb pob drwg, a 


| Fhragywyddol bresenoldeb pob dla—tragywyddol 


ryddid oddiwrth bob peth anhyfryd, a thragy- 
wyddol fwynhad o ba peth ichi a a 
yn neillduol heddwch a ffafr y Goruchaf. 2. Yn 
bur a digymysg. Nid â ì mewn yno ddim aflan ; 
ac ni bydd yno ddim i halogi na difwyno y cy- 


NEF 


593 


NEF 


— Mm 


suron, na'r dyddanwch a fwynheir gan y pre- 
swylwyr dedwydd. Cant eistedd wrth ffynon 
pob dyddanwch, a drachtio o'i dyfroedd pur a 
grisialaidd yn ddigyfrwng a didor. Dyfroedd 
bywiol, pur, rhedegog, ac nid lleidiog a llwyd- 
ion, fel pleserau cig a gwaed, digrifwch bydol, 
a mwyniant pechod, yw pleserau y nef. 3. 
Yn oruchel a gogoneddus... Dedwyddwch ysbryd- 
ol, ac o herwydd hyny deddwyddwch rhesymol 
fydd dedwyddwch y nef, Ie, bydd nid yn unìg 
yn ysbrydol a rhesymol, ond hefyd yn ddwyfol. 
Bydd yn eynwys adnabyddiaeth o Dduw a 
niwynhad o'i heddwch a'i ffafr. “Hyn yw y 
bywyd tragywyddol,” Ioan xvii. 3. Heblaw 
hyny, nid rhyw radd fechan o hono a fwynheir 


gan y trigolïon gwynfydedig, ond “ digonol- | 
| iawnion y rhaìa berffeithiwyd, am adgyfodiad 
| eu cyrff, a chyflawn ogoneddiad yn y dydd olaf. 
| Ymddengys gan hyny nad yw dedwyddwch y 


rwydd llawenydd,” ïe, “gorfoledd,” Ps. xvi. 12; 
Judas 24. *“ Ni weÌodd llygad, ac ni chlywodd 
clust, ac ni ddaeth i galon dyn, y pethau a ddar- 
parodd Duw i'r rhai a'i carant ef. Eithr Duw 
a'u heglurodd i ni trwy ei Ysbryd,” l Cor.ii. 
9,10. 4. Yn fywiog a gweithgar. Nid cyflwr 
hollol ddyoddefol yw cyflwr trigolion y nef; nid 
derbyn a mwynhau yn unig y maent yno. Yn 
y gwrthwyneb, y mwyaf bywiog, gweithgar, a 
llafurus ydynt hwy o'r holl fodau rhesymol yn 
ngbreadigaeth Duw. Er eu bod wedi gorphwys 
oddiwrth eu llafur dyoddefus a phoenus ar y 
ddaear; eto y maent yn mhell o fod yn segur a 
diflrwyth,  ““Y maent ger bron gorseddfainc 
Duw, yn ei wasanaethu ef ddydd a nos,” Dat. 
vii. 15; a diameu yw fod eu bywiogvwydd a'u 
gweithgarwch yn ychwanegu nid ychydig at eu 
gwynfydedigrwydd. Nid oedd Adda yn segur 
yu mharadwys; ac nid yw yr angylion santaidd, 
er eu bod yn berffaith ddedwydd, yn segurwyr 
dilafur.  ““ Ysbrydion gwasanaethgar ydynt hwy 
oll;” a'u dedwyddwch yn gysylltiedig â'u gwas- 
anaethgarwch, ac i raddau mawr yn cyfodi o 
hono, Yn yr un modd y mae ac y bydd gyda 
golwg ar y saint. Yn mhlith pethau eraill ag y 
imaent ymddifyru yn y cyflawniad gwastadol o 
honynt, gellir enwi eu gwaith yn myfyrio ac gy- 
meriad Duw fel y mae yn ymddangos yn ei 
weithredoedd, sef ereadigaeth, rhagluniaeth, a 
phrynedigaeth, Ps. xvii. 15; Math. v. 8; Ioan 
xvii. 24; 1 Pedr i. 12. Yn ei ogoneddu trwy 
ei barchu, rhyfed«lu, caru ymddiried ynddo, ei 
addoli, a'i folianu, Dat. iv. 8—ll; vii. 9—1l1; 
ac yn caru, llesau, a difyru eu gilydd trwy 
gydgyfeillach, adroddiadau, hysbysiadau, &c., 
Math. viii. 11; xvii. 3; Luc ix. 80, 31; 2 Cor. 
xii. 4; Eph.iii. 10. Yn y pethau hyn, yn nghyd 
a'u mwynhad o heddwch a ffafr y Goruchaf y 
bydd eu dedwyddwch yn gynwysedig. 5. Yn 
berffaith a chyflawn. Yma, “* O ran y gwyddom, 
ac o ran yr ydym yn proífwydo. Eithr pan 
ddelo yr hyn sydd berffaith, yna yr hyn sydd o 
ran a ddileir.” “' Digonolrwydd llawenydd” y 
gelwir dedwyddwch y nef, Y mae ei thrigolion 
oll yn berffaith, a'u mwynhad yr un modd. Ond 
cr hyn oll, nid ydym i benderfynu y bydd eu 
dedwyddwch oll yn gyfartal o ran graddau; ac 
na bydd cynydd nac ychwanegiad ar eu gwybod- 
aeth a'u mwynhad. 
yn ymddangos yn anghyson â'r gwahaniaeth 


eglur yn ngalluoedd naturiol deiliaid gogoniant | ON € n 
y nef yn y fuchedd hon ; a'r amrywiaeth gradd- | pan y gwedd-newidiwyd Crist, Math, xvii, 4. 


Y mae y dybiaeth flaenaf | 


au a ganfyddir yn mhlith holl greaduriaid y 
Goruchaf yn mhob man,—a'r athrawiaeth ys- 
grythyrol yn mherthynas i gosb a gwobr mewn 
byd i ddyfod, 2 Cor. v. 10 ; a'r anogaethau ys- 
grythyrol i gynydd, diwydrwydd, ac ymdrech yn 
yr hyn sydd dda a chanmoladwy, 2 Cor. ix. 6; 
ag ymddygiadau Duw yn ei ragluniaeth a'i res. 
tuag at ddynion yn y byd hwn, ac ag awgrym- 
iadau lluosog yr ysgrythyr o barth sefyllfa trig- 
olion y nef, Dan. xii. 3; l Cor. xv. 39—42; 
Ool. i. 15; I Pedriii.22; Dat. vii. 9—12, a'r 
un olaf yn hollol anghyson ag ansawdd y medd- 
wl, a pharhad ei weithrediad, mewn ystyriaeth a 


| a myfyrdod,—â chynydd graddol rhifedi trigolion 


y nef, dros yspaid parhad gormchwyliaeth achub 
—ac â dysgwyliad awyddus ysbrydoedd y cyf- 


nef yn cynwys cyfartalwch mesur, yn lluddias 
myfyrdod, yn gwrthod datguddiedigaethau new- 
yddion, yn atal cynydd gwybodaethol, nac yn 
llyffetheirio awydd ac ymegniad. Erei fod yn 
deol poen, gofìd, a phol» tristwch allan o'r fangre 
hyfryd; ac er mai dedwyddwch perffaith, eto 
dedwyddwch meidrol, yn caniatau lle i gynydd 
ac ychwanegiad ydyw. “Yn mhob dosbarth o 
fodolaeth creuedig, yr ydym yn canfod esgyniad 
graddol. Yn y prysgwydd isel, a'r cedrwydd 
dyrchafedig ; y planbigyn eiddilaf, a'r dderwen 
ardderchocaf; yn nghanlyniad llafur yr amaeth- 
wr, ac yn esgyniad graddol yr haul, y mae eg- 
wyddor gynyddol i'w chanfod yn eglur. Yn y 
fuchedd hon y mae dyn yn myned trwy raddau 
babandod, plentynrwydd, ac ieuenctyd cyn y 
cyrhaeddo ei gyflawn faintioli; ac megys y mae 
ei feddwl yn parhau i ymehangu yn mhell ar ol 
i'w gorff gyrhaeddyd ei gyflawn fywiogrwydd, 
y mae genym bob sail i farnu y bydd. i'w ysbryd 
esgyn uwch uwch ar hyd grisiau gwybodaeth a 
rhagoriaeth, wedi i'w goríf gael ei ffurfio ar 
ddelw corff gogoneddus Crist; ac y bydd iddo 
barhau yn dragywydd i gyrhaeddyd darganfod- 
iadau newyddion, ac i fod yn ddeiliad o deiml- 
adau a phleserau newyddion. Ie, megys, na 
bydd i unrhyw ymegniad byth achosi blinder; 
felly ni bydd i neb unrhywiaeth achosi alariad. 
Tra bydd y perffeithderau dwyfol yn llewyrchu 
fwy fwy yn feunyddiol dros byth, ni bydd i'r 
enaid gael |ei orchfygu gan ardderchawgrwydd 
yr olygfa, nac achwyn yn dragywydd ar arddi- 
gonedd; oblegyd fel y bydd. gogoniant y nef yn 
ychwanegu, bydd galluoedd yr enaid dedwydd 
yn ymehangu ac yn cryfhau.” 6. Yn dragywydd 
a diddarfod. “ Digonolrwydd llawenydd sydd 
ger dy fron; ac ar dy ddeheulaw y mae digrif- 
wch yn dragywydd.” Bywyd, ïe, bywyd tra- 
gywyddol yw dedwyddwch y nef; ac nid y bri- 
odoledd leiaf ei phwys a'i gwerth ynddo yw, ei 
fod yn ddiddarfod. Byddai golwg ar derfyniad 
yn ddigon ynddo ei hun i ddifwyno y mwynhad, 
ac i droi y gân yn alar. 

Mynych y gofynir, “A fydd y saint yn adnabod 
eu gilydd yn y nef?” I hyn gellir ateb, fod y 
tebygolrwydd y byddant yn llawer mwy nag 
ydyw o'r ochr arall. Yr oedd Pedr, Iago, ac 
Íoan, yn adnabod Moses ac Elias ar y mynydd 


NEF 


_ » zz 


594 


NEF 


Y mae yn anhawdd os nad yn annichonadwy i 
ganfod grym, priodoldeb, ac addasrwydd, amryw 
ymadroddion Ysgrythyrol, ond ar y dybiaeth 
hôno; yn neillduol ymadrodd Crist wrth yr 
Juddewon yn nhy y canwriad yn Capernaum, 
Math. viii. 11; ei ymadroddion yn nameg y 
gwr goludog a_ Lazarus, Luc xvi. 23, 24, 25; ac 
ymadroddion Paul wrth y Thessaloniaid, 1 Thes. 
ii. 19, 20; iv. 14—18._ Heblaw hyny, y mae y 
dybiaeth wrthwynebol yn ymddangos yn afresym- 
ol, gan ei bod yn tueddu i briodoli anmherffeith- 
rwydd i drigolion Gwynfa, ac i ymddifadu pobl 
Dduw yn y byd hwn oran fawr o'u cysur, gyda 
golwg ar fwynhad o gymdeithas eu gilydd mewn 
bydi ddyfod. Cysur tlawd iddynt yw dysgwyl 
bod gyda'u gilydd yn yr un lle byth, os na 
byddant yn adnabod eu gilydd yno. Yn sicr, ni 
byddant yn ddylach yn y nef nag y maent ar y 
ddaear. Yma, “ Y maent yn adnabod o ran ;” 
ond yno “yr adnabyddant megys eu hadwaenir.” 

Gofyniad arall yn mherthynas i'r nef, a ofynir 
weithiau ydyw, “* A fydd amrywiaeth ieithoedd 
yno megys yma?” Ond gan fod y Beibl yn 
ddystaw ar y mater, ein doethineb ninau yw 
bod felly. Sicr yw y bydd y trigolion dedwydd 
oll yn deall eu gilydd; ac nid yw o-fawr bwys, 
pa un ai yr un iaith, neu amrywiol ieithoedd, a 
fyddant yn ei siarad. Y prif beth i ni yw gofalu 
acymdrechu bod yno. Watts's Death and Heaven ; 
Guls Body of Divimity, Vol. IT. p. 495; Saurin's 
Sermons, Vol. III. p. 321; Bates's Works; 
Ridgeley's. Divinity, Guest. 90; Dwights The- 
ology, Vol. VI. p. 443, &c.; Russell's Compendious 
View, p. 449. 

NEFOLDEB YSBRYD, meddwl a thymer 
ysbrydol, grefyddol, a santaidd, y gwrthwyneb 
i fydolrwydd, clearwch, a ffurfioldeb. 

NEFOLIAID, ( Celestius,) urdd grefyddol, a 
sylfaenwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg, gan 
Peter du Meuren, yr hwn wedi hyny a ddyr- 
chafwyd o'i anfodd i'r Babaeth, dan yr enw 
Celestin V. 

Cafodd y gwr hwn ei eni yn Ilsernia, tref 
fechan yn nheyrnas Naples, yn 1215, orieniisel. 
Ymneillduodd pan yn dra ieuane, i fynydd 
unigol, i'r dyben i ymgysegru yn hollol i weddi 
a marweiddiad. Y son am ei grefyddolder a 
ddyg amryw o gywreinrwydd i'w weled. Rhai 
o honynt yn cael eu gorchfygu gan ei rinweddau, 
a ymwrthodasant â'r byd, i'r dyben i ymuno ag 
ef yn ei unigrwydd. O'r rhai hyn efe a 
ffurfiodd fath o gymdeithas, yn y flwyddyn 1254; 
yr hon a gymeradwywyd gan Urban ÍV., yn 
1264, ac a gafodd ei sefydlu yn urdd arbenig, 
dan yr enw Ermidiaid St. Damien. 

Llywyddwyd yr Urdd hwn gan Peter hyd 
1286, pan y cymhellwyd ef gan ei serch at unig- 
rwydd i roddi ei ofali fyny. Yn Ngorphenaf, 
1294, cafodd ei ddyrchafu, herwydd ei enwog- 
rwydd am santeiddrwydd, i'r Babaeth; eithr yn 
hollol groes i'w ewyllys. Cymerodd y pryd 
hwnw yr enw Celestein V., a chafodd yr urdd ei 
chyfenwi oddiwrtho yn Celestiaid, h.y., Nefol- 
iaid. Trwy ei ordinhad (buM,) cymeradwyodd 
ei chyfansoddiadau, a chadarnhaodd ei mynach- 
logydd, y rhai oeddynt ugain o rif. Ond, 
eisteddodd ry fach o amser yn y gadair Babaidd 
i wneyd llawer dros ei urdd ; canys wedi iddo 


lywodraethu yr eglwys bum mis ac ychydig 
ddyddiau, rhoddodd ei swydd i fyny, mewn 
cabidwl yn Naples, am yr ystyriai ei hun yn 
annigonol i ddwyn y baich a gymerodd arno. 

Ar ol ei farwolaeth, yr hon a gymerodd le yn 
1296, cynyddodd ei urdd yn fawr, nid yn unig 
yn Itali, ond hefyd yn Ffrainc; lle yr anfonodd 
Pedr, y pryd hwnw Llywydd Tivoli, ddeuddeg o 
grefyddolion, ar gais y brenin, Philip y Teg, yr 
hwn a'u hanrhegodd â dwy Fynachlog, un yn 
nghoedwig Orleans, a'r llall yn nghoedwig 
Compiegne, yn mynydd Chartes. Aeth yr urdd 
hwn drosodd hefyd i amryw o daleithiau yr 
Eidal. Y mae ganddynt oddiamgylch 96 o 
gwfeint yn Itali ac yn Ffrainc, o dan yr enw 
priordai. Trwy ganiatad y Pabau Martin V., a 
Chlement VIII., cafod |! Nefoliaid talaeth Ffrainc 
awdurdod i wneuthur deddfau newyddion, pan y 
mynent er rheolaeth eu hurdd. Trwy rinwedd 
yr awdurdod hon, ffurfiasant gyfansoddiadau 
newyddion, y rhaia gawsant eu derbyn mewn 
Cabidwl yn 1667. Y maent yn ddosbarthedig i 
dri dosbarth ; y blaenaf yn traethu yn nghylch 
cymanfaoedd taleithol, ac etholiad penaethiaid ; 
yr ail-yn cynwys defodau rheolaidd ; a'r drydedd 
ymweliad a diwygiad y mynachod. 

Y Nefoliaid a godant ddwy awr wedi haner nos 
i adrodd gweddiau plygeiniol. Nid ydynt un 
amser yn ymborthi ar gig, oddiethr eu bod yn 
glaf. Ymprydiant bob Mercher a Gwener, o'r 
Pasg hyd ŵyl dyrchafiad y groes santaidd; a 
phob dydd o'r ŵyl hono hyd y Pasg. Y mae eu 
gwisg yn cynwys gŵn gwyn, cwcwll, ac ysgwydd- 
og ddu. Yn y gafell, ac allan o'r fynachlog, 
gwisgant fantell ddu gyda'r cwcwll. Eu crysau 
ydynt fath o frethyn. 

Y mae yr enw Nefoliaia yn cael ei roddi hefyd 
i fath o ermidiaid, y rhai a gawsant ganiatad gan 
Celesteus V., tra yr oedd efe yn y babaeth, i 
ymwrthod âg urdd y Brodyr Lleiaf, i'r hon y 
perthynent, ac i fyned i neillduedd, i'r dyben 
l-ymarferyd â rheol St. Ffrancis yn ei llym- 
der mwy»f. Y penaethiaid, yn anfoddlawn 
i'r ysgariaeth, a_ ddefnyddiasant bob modd- 
ion i ddychwelyd yr ermidiaid hyn i ufydd- 
dod eu hurdd, Í'r dyben i ochelyd yr er- 
ledigaeth, enciliasant i Groeg, ac arosasant 
dros ysbaid yn Ynys Achaia. Ond Boniface 
VII1., olynwr Celestein, yn cael ei syfrdanu gan 
urdd y Brodyr Lleiaf, a alwodd yn ol drwydded 
ei ragflaenor, ac a. orchymynodd iddynt ddych- 
welyd i ufydd dod i'w blaenoriaid. Mewn 
canlyniad, Thomas Sola, arglwydd yr ynys lle y 
sefydlasant, a'u gyrodd ymaith; a hyn a wnaeth 
efe yn amser newyn, trwy yr hyn y gwnaethpwyd 
y trueniaid crefyddol hyn yn agored i galedi ac 
angen mawr yn eu teithiau, yn enwedigol wrth 
fyned trwy wledydd y Lladinwyr, y rhai oeddynt 
yn eu cyfrif yn rhwygwyr. Cawsant eu trin 
rywfaint yn well yn ngwledydd y Groegiaid, yn 
mysg y rhai y trigasant yn heddychol tros ddwy 
flynedd : ond cawsant eu hesgymuno ddwy waith 
gan Batriarch Caercwstenyn, wedi ei ddych- 
chweliad o Venice, herwydd eu hanufydd-dod i'w 
blaenoriaid : ond er hyn oll, nid oedd yr unigwyr 
hyn yn ddiffygiol o ymgeleddwyr ; ac yn mhlith 
eraill, dywedir i arch-esgob Patras wneuthur 
sylw neillduol o honynt, 


NEI 


595 


NEI 


Y brawd Iago du Mont, un o'r Ermidiaid hyn, 
yn dychwelyd o Armenia, lle yr oedd efe wedi 
bod yn aros dros beth amser, heb wybod dim am 
yr hyn oedd wedi dygwydd i'w frodyr, a ddaeth 
i Itali ac a ymostyngodd i'r llywydd, yr hwn a'i 
anfonodd yn ebrwydd ar genadaeth i'r dwyrain. 
Ar eì ddyfodiad i Negropont clywodd am yr 
erledigaeth a gyfodwyd yn erbyn yr Ermidiaid 
Nefolaidd. Ar hyn ymosododd i ddwyn pethau 
ì drefn, yr hyn a wnaeth gyda y fath ddeheu- 
rwydd, fel y cytunodd y tadau o Romania fod i'r 
Ermidiaid hyn oll i'w gydnabod ef, mewn ym- 
ddibyniad ar y llywydd, fel eu blaenor. Ond 
nid oedd y llywydd yn foddlon i hyny. Parodd 
hyn i'r brawd Liberatus ddyfod i'r Eidal, ac ar- 
wyddo i'r Pab ei fod ef a'i frodyr yn wastad wedi 
bod yn ffyddlon i'r eglwys, ac nad oedd yr holl 
' achwyniadau yn eu herbyn amgen enllib noeth, 
— Llwyddodd Cabidwl gyffredinol a gynaliwyd 
yn Toulouse, yn 1307, am archiad oddiwrth 
Siarls II., brenin Naples, at chwiliedydd y da- 
laeth, i'w rwymo ìi weithredu yn erbyn y brawd 
- Liberatus a'i gymdeithion. Y cbwiliedydd mewn 
canlyniad a'u holodd hwynt, ac a'u cyhoeddodd 
yn ddieuog; ond ar yr yr un pryd, cynghorodd 
 hwynti encilio i Anciano, gan addaw ei nodded 
' iddynt rhag erlyniadau eu gelynion. Ond wedi 
“hyny, enillwyd ef gan eu gelynion i'w hochr 
— hwynt, pan y gwysiodd Liberatus a'i gymdeithion 
i ymddangos ger ei fron ef yr ail waith, a cha- 
fodd allan achos ffugiol yn eu herbyn i'w heuog- 
| farnu fel hereticiaid a rhwygwyr. Mewn can- 
lyniad cawsant yn gyntaf eu carcharu ac yna eu 
: halltudio. 

NEIDIO, (naid,) llamu, neu ysboncio. 

Dechreuodd yr arferiad o neidio wrth addoli 
yn Nghymru oddiamgylch y flwyddyn 1760, o 
tan weinidogaeth gyffrous y Parchedigion Howel 
Harries, Daniel Rowlands, ac eraill o'r Trefn- 
yddion Calfinaidd, y rhai a fuont yn offerynau 
yn llaw Duw i ddihuno Cymru o'i hir a'i thrwm 
gysgadrwydd, ac effeithiau llafur y rhai sydd i'w 
gweied hyd heddyw, a thebygol a arosant dros 
oesoedd eto i ddyfod. Er mai yn mysg y Trefn- 
yddion y dechreuodd yr arferiad tan sylw, cto 
nid arosodd yn eu plith hwy; canys Eglwyswyr, 
Annibynwyr, a Bedyddwyr a deimlasant yr un 
cynhyrfiadau; ac ar droau, gwelwyd neidio yn 
eu plith hwythau, 

Er mai yn Nghymru, ac yn mhlith y Cymry 
yn unig, y mae genym hanes am neidio wrth 
addoli, eto y mae y rhai sydd yn gyfarwydd i 
ryw raddau yn hanes crefydd yn wybodus fod 
effeithiau cyffelyb wedi dygwydd yn mhlith 
cenhedloedd eraill, yn neillduol yn mhlith yr 
Indiaid yn Jersey Newydd, ac yn mysg y Saeson 
yn America, o amser y Penog Edwards hyd y 
dyddiau hyn. Gwel Edwards's Life of Brainerd, 
and his Thoughts on the Reviwal of Religion in 
New England. Ac yn wir, tra y byddo dynion 
yn ddeiliaid serchiadau, nwydau, tymherau, a 
theimladau; tra y byddo perthynas a chydym- 
deimlad rhwng eu heneidiau a'u cyrff yn parhau; 
tra y byddo Ysbryd Duw yn cael ei dywallt 
mewn modd helaeth ar ddynion, yn ei ras a'i 
ddoniau, er eu hargyhoeddiad, dychweliad, a 
dyddanwch ; a thra y byddo adfywiadau crefydd- 
ol yn eu plith, nis gellir dysgwyl dim llai na bod 


effeithiau cyffelyb yn cymeryd lle, i raddau mwy 
neu lai. Pell iawn oddiwrthym yw anog an- 
nhrefn ac anweddeidd-dra gyda chrefydd, na 
sefyll dros eithafedd mewn dim. Rheswm, mewn 
ymostyngiad i'r Beibl, ac nid nwydau a thymerau 
a ddylai reoli tybiau, teimladau, ac ymddygiadau 
dynion wrth addoli y Goruchaf. Dylid ym- 
drechu, hyd y byddo yn alluadwy, i gadw serch- 
iadau, nwydau, a thymherau, o fewn terfynau 
priodol wrth addoli Duw. “Gwneler pob peth 
yn weddaidd ac mewn trefn,” yw y rheol ddwy- 
fol gyffredinol. Pob peth croes i hyn, nid yw 
nac yn foddiol, nac yn adeiladol, nac yn brydferth, 
Ond o ddwy eithafedd, y mae brwd-frydedd a 
gwresawgrwydd crefyddol di-reol, yn ymddangos 
i ni yn llawer llai gwrthun a pheryglus, “na 
chlaearwch, oerfelgarwch, a_ syrthni ysbrydol. 
Wrth y claear ac nid wrth y tanllyd, gorwyllt- 
aidd y dywedodd Crist, “ Mi a fynwn pe bait oer 
neu frwd. Felly am dy fod yn glaear, ac nid yn 
oer nac yn frwd, mi a'th chwydaf allan o'm genau.” 
, Côf gan yr ysgrifenydd ei fod yn moreuddydd 
ei broífes, yn gwrando ar y diweddar Barch. J. 
Roberts, o Llanbrynmair, yn pregethu mewn 
cyfarfod gweinidogion, yn agos i'r Bala; pan y 
torodd un neu ddwy o'r gwrandawyr allan i can- 
mol. Safodd y pregethwr ac anerchodd hwynt 
yn dirion a phwysig, gan ddywedyd, “Fod 
ganddo beth i'w adrodd ag a allai tan fendith 
Duw, fod o les iddynt hwy ac eraill ac oedd yno 
—nad allai wneyd hyny oni fyddai iddynt hwy 
ddystewi; ac os oedd yn aliuadwy iddynt wneuth- 
ur felly, y buasai yn rhwymedig iddynt am 
gydsynio.” Effeithiodd ei gyfarchiad mwynaidd 
er caffael y tawelwch dymunedig. _ Dichon yr 
elai ymddygiad cyffelyb yn mhell at ddiwygiad 
mewn amrywiol o amgylchiadau tebyg i hwnw. 
Gydag enyn teimladau cynes, dylai gweinidogion 
gynyg at ddofi nwydau eu gwrandawyr pan y 
maent yn tuvddu i drosi terfynau gweddeidd-dra. 

Terfynwn yn ngeiriau y diweddar Dr, Lewis, 
o Lanfyllin, yn ei lythyr at T. Williams, o 
Gaerludd, ar y mater tan sylw. Dywed ef, yn 
1. “Mai peth anaddas fyddai haeru mai rhag- 
rithwyr yw pawb sydd yn neidio, yn unig Fn 
eu bod yn neidio. 2. Na bydd i neb yn 
gwybod dim am natur gwir grefydd farnu 
yn well am grefydd neb, yn unig am ei fod yn 
neidiwr. 3. Mai anaml y gwelwyd Cristion 
call a sefydlog yn neidio; a phan y dygwyddodd 
hyny bod yn wybodus ei fod yn ddyn o dymher 
naturiol wyllt.” William's Dict. Art. Jumpenrs. 

NEILLDUAD, (neillduo), y weithred o gysegru, 
neu urddo. 

Mewn ystyr gaeth dichon fod gw haniaeth 
rhwng dewisiad a neillduad : y blaenaf yn rhag- 
olygu yr olaf, ac yn rhag-barotoawl iddo; a'r 
olaf yn rhag-dybied y blaenaf, ac yn ei gadarnhau 
a'i berffeithio, Edr. Act. vi. 5,6. Nid yw yr 
hwn a ddewiswyd i ryw swydd wedi ei neillduo 
hyd nes ei fod wedi ei urddo; er fod yr hwn a 
urddwyd o angenrheidrwydd wedi ei ddewis. 
Edr. Diaconiaid. 

NEITHIOR, (neith,) gwledd briodasol. Yn 
mhlith yr Iuddewon a thrigolion y dwyrain yn 
gyffredinol, yr oedd yn cael ei chynal ar draul y 
priod-fab, neu ei reini, Barn. xiv. 10; Math. xxii. 
2; Ioanii. 9, 10. Ar achlysur priodas dynion 


596 


NEO 


ieuainc, yr oedd yn parhau dros saith niwrnod; 
ond ar briodas gweddw dros drí, Gon. xxix, MW g 
Barn xiv. 12, 17... Yroedd llywodraethwr ar y 
wledd, yr hwn a elwid Architriclinus, gwaith yr 
hwn oedd edrych fod pob peth yn cael ei ddwyn 
yn mlaen yn drefnus a gweddaidd, ac na byddai 
anghymedroldeb i gymeryd lle,. Ioan ii 8, 9. 
Yr oedd dau swyddog arall ynddi, y rhai a gyf- 
enwid Paranymphi, neu gyfeillion y priod-fab ar 
briodas ferch, gorchwyl y rhai oedd gweini iddynt 
hwy; yn neillduol ar eu mynediad i'r ystafell 
briodas, Ioan ìii 30. 

NEOLOGAETH, (o veoc, newydd, a_Xoyoc, 
athrawiaeth,) enw a gymhwysir at egwyddorion 
Sosiniaeth, ar y Cyfandir, yn neillduol yn yr 
Ellmyn. Ymae yn gyfystyr â Rhesymoliaeth, 
ac yn cynwys yr amrywiol dybiau hyny a daen- 
wyd ar led ar ddinystr cymeriad yr ysgrythyrau 
santaidd fel datguddiad hollol ddwyfol, ac mewn 
gwrthwynebiad i athrawiaeth arbenigol yr 
oruchwyliaeth Iuddewaidd a Christionogol.  Lla- 
wer o'r Neologiaid ydynt Ddefnyddiolwyr, 
Deistiaid, a Phantheistiaid hollol, y rhai ni chy- 
frifant bob datguddiad amgen cryglwyth o 
goelgrefydd a thwyll, Eraill a ganiatant y prif 


ffeithiau cynwysedig yn yr ysgrythyrau, eithr | nio; 
eith ynwysedian yn yn ysory ; | dwyfol Cristionogaeth, neu i esbonio ymaith ei 


a gynygiant i gyfrif am danynt trwy achosion 
naturiol. Y maent yn gwadu pob peth goruwch- 
naturiol neu wyrthiol, ac yn edrych ar Grist yn 
unig fel cenad wedi ei anfon oddiwrth Dduw, fel 
Plato, Socrates Luther, &c., er dysgu a diwygio 
dynion. Dyben Cristionogaeth yn ol eu barn 
hwy, oedd dwyn i mewn gysawd grefyddol gysor. 


â rheswm, ac yn cadarnhau eu hegwyddorion fel | 
Y maent yn trin | 


yr oeddynt yn hanfodi eisoes. ! 
y Beibl yn hollol fel y byddai iddynt drin unrhyw 
hen lyfr arall, gan anghredu ei ddwyfol awdur- 
dod, ac ymwrthod â'ilyfrau wrth eu hewyllysiau. 
Ystyriant hwy athrawiaeth Crist a'i apostolion 
wedi ei lliwio yn ddwfn gan ragfarnau Iuddew- 
aidd ; a phriodolant yr amlygiadau anghyffredin 
o wybodaeth a doethineb a ymddangosasant yn 
ein Hiachawdwr i rag-addfedrwydd ei ddealltwr- 
iaeth. Rhai o honynt a wadant iddo weithredol 
farw; ac eraill a honant na esgynodd erioed i'r 
nef, eithr iddo aros ar y ddaear, ymddangos i 
Saul o Tarsis, &c.  Priodolant y cyfnewidiad 
hynod a gymerodd le yn nysgybl Gamaliel i 
falchder. marweiddiedig; herwydd i'w frodyr 
Iuddewaidd gefnu arno, mewn canlyniad medd- 


ant hwy, idd ei waith yn gwneuthur derbyniad | 
o'r fraint o fod yn rhydd-freiniad o ddinas , 


Rhufain. I'r dyben i ddial arnynt ymroddodd 


| 


| 
| 
| 
| 


| 


yn egniol i wrthwnebu eu golygiadau cyfyng a 
chulion, ac i sefydlu crefydd gyffredinol, i'r hwn 


ddyben y cafodd fod Cristionogaeth yn ffafrol. 
Yr egwyddorion gwrthgrediniol hyn, o tan 


| ygawl,” ac nid yw am 


wahanol ddullweddiadau, a gawsant eu lledaenu , 
trwy offerynoliaeth cysodau athronyddol, cyf- , 
ieithiadau newyddion o'r ysgrythyrau, esboniad- | 


au, rhaglithiau, beirniadaeth feiblaidd, 
wyddoriadau, geir-lyfrau, llithiau, pregethau, 
traethodau, adolygiadau, newyddiaduron, ac yn 
fyr, yn mron trwy bob rhyw gyfrwng cyhoeddiad 
galluadwy. Cafwyd eu pleidwyr yn mhroffeswr 
y brif ysgol, y pregethwr yn yr areithfa, yn yr 
athraw pentrefol, ac hyd. yn nod yn y fam a'r 
famaeth. Cawsant weithiau eu cynyg i ystyr- 


eg- | 


| eu herbyn. 


iaeth gyda holl bwysigrwydd yr athronydd, & 
phrydiau eraill gyda holl ysgafnder yr ysgentyn. 
A'r cyfryw oíferynau ac ymdrechiadau y mae 
Cristionogaeth yn awr wedi bod yn ymwrio dros 
fwy na haner can mlynedd; ac arswydus yw y 
llong-ddrylliadau y mae y cyfryw ystad wedi ei 
harddangos. O'r diwedd, pa fodd bynag, y mae 
gwrthweithiad. grymus wedi. cymeryd lle, 
Uchelfanau dysgeidiaeth ac awdurdod nid ydynt 
mwyach yn hollol yn meddiant dynion gelynol 
i'r gwirionedd fel y mae yn yr Iesu, eithr llawer 
o honynt ydynt yn cael eu llenwi gan ddynion o 


| deilyngdod addefedig mewn dysgeidiaeth a gwy - 


bodaethau, y rhai ydynt yn cysegru eu holl allu- 
oedd ì oleuo y cyffredin yn mherthynas i athraw- 
iaethau anamddiffynadwy a hunan-ddinystriol, 
yr hyn a gam enwir yn Ahesymoliaeth. Y mae 
ysbryd crefydd yn ymdaenu yn gyílym yn mysg 
y myfyrwyr gyda golwg ar waith y weinidogaeth ; 
yr ysgrythyrau a thraethodau efengylaidd yn 
cael eu gwasgaru yn helaeth; ac amryw py- 
hoeddiadau cylchynol wedi eu sefydlu o tan 
arolygiad dynion o egwyddorion iachus, ac o 
ddysgeidiaetb enwog. 

Yr ydys wedi cywir sylwi na chymerodd neb 
rhyw ddynion erioed arnynt i wadu tarddiad 


phrif ffeithiau a'i phynciau, mewn amgylchiadau 
mor ffafrol i'r prawf a'r Neologiaid Ellmynaidd. 
Yr oedd y gallu a'r awdurdod o'u tu, ac nid yn 
Yr oeddynt yn y meddiant o cis- 
teddfodau dysgeidiaeth, ac yn llywodraethu min- 
tai luosog o gyhoeddiadau cylchynol ag oeddynt 

yn cau allan bob peth tebyg iìawn-grediniaeth 
o'r farchnad. Yr oedd ganddynt bob mantais 
ag a allasai rhwyddrediad dysgeidiaeth ei rhoddi, 
Yr oedd y rhifedi amlaf, cyfoeth, a'r dadwrdd o'u 
tu : mewn gair, yr oedd cyfle digonol ìi gyflawni 
eu dymuniad, pe buasai y cyfryw ddymuniad yn 
gyllawnadwy. Ond o fic i bob peth a allasai 


|. ymchwiliadau arddansoddol a chyfrinol ei efteith- 
| io er gwrthbrofi dwyfol awdurdod y Deibl; o fic 


i bob peth a allodd twyll ddadleuaeth a gwawd- 
iaeth ei wneuthur er sefydlu yr hyn a gamenwìr 
yn grefydd rheswm, y mae y Deibl yn aros yn 
hollol lle yr oedd, a chrefydd rheswm wedi ei 
dymchwelyd a'i gwrthod. Y mae y llyfr ys- 


| brydoledig yn heriaw ei holl elynion, ac yn 


gwawdio eu holl ymdrechiadau. “'Gair ein 


| Duw ni a saif byth.” 


NEONOMIAID, (o V€OC); newydd, a YVOMOC, 
deddf,) enwa gymhwysir at y cyfryw a ddadl- 
euant dros ddeddf newydd, yn cymeradwyo 
ufydd-dod cywir a pharhaus, er ei fod yn an- 
mherffaith, fel sylfaen cymeradwyaeth dyn ger 
bron Duw; yr hon a_ elwir yn “ gyfraith fedd. 
gen yr efengyl tan y cyf- 
enwad “ deddf gras. ' a U 

Mewn modd eglurach, “ Yn lle yr ufydd-dod 
dibechod gofynedig gan y ddeddf foesol, y mae 
ein Hiachawdwr, meddant hwy, wedi rhoddi i nì 
gyfraith newydd o ras, yr hon nid yw yn gofyn 
yn unig cithr ffydd ac ufydd dod diragrith i'r 
efengyl, fel amod ein cyfiawnhad a'n cymcrad- 
wyaeth gyda Duw.” 

Y cyfamod newydd o ras, yr hwn, trwy gyf- 
rwng marwolaeth Crist, y mae'r Tad wedi cì 
wneuthur â dynolryw sydd yn oì y gyfundraeth 


Wn” 


NEO 


597 


NEO 


. 


hon yn gynwysedig, “nid yn ein gwaith yn cael 
ein cyfiawnhau trwy ffydd, fel y mae yn gafaelyd 
yn nghyfiawnder Crist; eithr yn ngwaith Duw 
yn dileu y gofyniad o ufydd-dod perffaith i'r 
ddeddf, ac yn cyfrif neu dderbyn ffydd ei hun, 
yn nghyd a'i hufydd-dod anmherffaith, yn lle 
ufydd-dod perffaith y ddeddf, ac mewn modd 
grasol yn eu cyfrif yn deilwng o wobr bywyd 
tragywyddol.” 

Y pwnc hwn sydd yn cynwys hanfod Armin- 
iaeth; achan nad faint o wahaniaeth a ddichon 
fod yn y dull o'i egluro, y mae yn cynwys cy- 
sawd ddewisol yr Arminiaid, o gymanfa Dort, 
lle y cafodd ei brofi a'i euog-farnu mewn modd 
pendant a chyhoedd hyd y dyddiau hyn. 

Oddiamgylch diwedd y ddwyfed ganrif ar bym- 
theg cafodd ei ddadleu yn mhlith ymneillduwyr 
Brydain, rhwng pleidwyr ysgrifeniadau y Dr. 
Crisp, y rhai a gyhuddwyd o Antinomiaeth, a 
choleddwyr ysgrifeniadau Mr. Baxter, y rhai a 
gyhuddid o Neonomiaeth. Y Cymro rhinwedd- 
ol Dr. Daniel Williams, yr hwn ydoedd y prif 
ysgrifenydd ar yr ochr olaf o'r ddadl, a rydd y 
crynodeb canlynol o'i farn ef arni:—l. “I 
Dduw er tragywyddoldeb ethol rhifedi arben- 
igol o ddynolryw, y rhai y bydd iddo eu cadw 
mewn modd sicr. 2. Nad yw yr etholedigion yn 


— cael eu gweithredol gyfiawnhau hyd nes y der- 


byniont Grist, ac y rhoddont eu hunain iddo ; 


eithr fel eraill, yn aros mewn cyflwr euog hyd | 


eu dychweliad. 3. Bod cynygiad o faddeuant 
ac iechydwriaeth yn cael ei wneuthur yn ngwei 
nidogaeth yr efengyl i bawb a'i clywo, ar delerau 
yr efengyl; a bod Duw fel hyn yn gofyn iddynt 
gydsynio a hwynt. 
arferyd y breintiau efengylaidd hyn yn nghyd 
ag eraill fel anogaethau, gan sicrhau i ddynion 
os credant, y cant eu cyfiawnhau; os edifarhant, 
y dileir eu pechodau; ond tra yr esgeulusont 
gyflawni y cyfryw ddyledswyddau, nad allant 
gaffael hawl bersonol yn y cyfryw freintiau. 5. 


4. Y dylai gweinidogion | 


Mai trwy allu Ysbryd Crist, yr hwn a rad roddir, | 
| eyfiawnder trwy yr hwn y'n cyfiawnheir yn llys 


ac nid trwy allu ewyllys rydd, y mae yr efengyl 
yn dyfod yn effeithiol er dychweliad. 6. Pan y 


mae dyn yn credu, eto nid ei ffydd, llawer llai | 


unrhyw weithred arall o'i eiddo, yw defnydd y 
cyfiawnder ar gyfrif yr hwn y mae yn cael ei 
gyfiawnhau: cyfiawnder cyfrifol Crist yn unig 
sydd yn rhoddi hawl i'r credadyn yn y fraint 
gadwedigol hon, yn gystal ag yn mhob braint 
arall. Trwy hyn,ynnghydâ'r hyna ddywedwyd 
tan y pen blaenorol, ymddengys fod pob ymffrost 
yn cael ei gau allan, a bod ein cadwedigaeth yn 
unig o ras. 7. Ffydd yn unig sydd yn derbyn 


Crist a'i gyfiawnder, a deiliad y ffydd hon yw yr | 


enaid argyhoeddedig edifeiriol. Herwydd yr 
ydym yn cael ein cyfiawnhau trwy ffydd yn unig, 
ac eto nid yw yr arelifeiriol yn derbyn maddeuant. 


8. Bod Duw wedi addaw yn rasol nid yn unig y | 


bydd i bawb a etholwyd nid yn unig i gredu 
mewn modd cadwedigol, ond hefyd y bydd 
iddo ef trwy ei allu, i'w cadw rhag gwrthgilio 
yn hollol a phenderfynol. 9. Bod y credadyn er 
hyn, tra y mae yn byw yma, i ymddwyn mewn 
ofn dros amser ei ymdeithiad, herwydd na 
chyflawnwyd dyddiau ci filwriaeth; ac mai 
gwirionedd yw, *'o thyn neb yn ol, nad yw Duw 
yn ymfoddloni ynddo.” 10. Body ddeddf foesol 
TE 


felly mewn grym o hyd, fel y mae pob gorchymyn 
o honi yn cyfansoddi dyledswydd hyd y nod i'r 
credadyn ; a bod pob trosedd o honi yn haeddu 
marwolaeth. 11. Eto mai'r fath yw graslon- 
rwydd yr efengyl, fel y mae yn addaw rhyddid 
oddiwrth y felldith, maddeuant pechod, a bywyd 
tragywyddol, i bob credadyn cywir, yn a thrwy 
Grist; ac y bydd i Dduw gyflawni y cyfryw 
addewid er bygythiad y ddeddf,” — Williams's 
Gospel Truth Stated, p.p. 912, 313. 

Y mae y Dr. Williams yn dal amodedigaeth y 
cyfamod gras; ond yn caniatau gyda y Dr. Owen, 
yr hwn hefyd sydd yn arfer y gair amod, “ Fod 
Crist wedi ymrwymo y byddai i'r rhai a dder- 
bynid i'r cyfryw gyfamod gaffael» gras i'w cyn- 
orthwyo i gydsynio â'i delerau, i gyflawni ei 
amodau, ac i roddi y cyfryw ufydd-dod ag y mae 
Duw yn ei ofyn ynddo.” _ Y mae efe yn dywedyd 
yn mhellach, “ Mai nid y ddadl yw pa un ai bod 
y gras cyntefig, (adgenedledipgol,) trwy ba un y'n 
cynorthwyir i gyflawni yr amod, yn cael ei roddi 
yn hollol rad. Hyn yr wyf yn ei addef; er fod 
y gras hwnw yn cael ei gyfranu yn gyffredin, yn 
yr arferiad priodol o foddion.” —Zbid, pp. T0, 71. 

Yn y flwyddyn 1692, gwnaethpwyd y gwrth- 
ddadl canlynol gan amrywiol weinidogion yn 
erbyn y gwaith dyfynedig uchod o eiddo y Dr. 
W. “Írdybeni gyflawnille y gyfraith foesol, 
y mae efe yn troi yr efengyl yn ddeddf newydd, 
trwy gadw yr hon y'n cyfiawneir ar gyfrif cyfiawn- 
der Crist; gan wneuthur cyfaddasiadau a 
gweithredoedd o'n heiddo ni yn gyfiawnder 
israddol, «trwy yr hwn y'n gwneir yn alluog i 
gael ein cyfiawnhau trwy gyfiawnder Crist.” 

I hyn y mae efe yn ateb, Mai nid y gwahan- 
iaeth yw, yn l. Pan un ai bod yr efengyl yn 
ddeddf newydd yn yr ystyr Sosinaidd, Babaidd, 
neu Arminaidd? Hyn yr wyf yn wadu. _ Neu, 
yn 2. Pa un a yw ffydd, neu unrhyw ras neu 
weithred arall o'n heiddio ni, yn un math o iawn 
dros bêchod, yn foddlonrwydd i gyfiawnder, yn 
gyfaddasrwydd haeddianol, neu yn un ran o'r 


Duw? Hyn yr wyf yn wadu mewn lleoedd 
aneirif. Neu yn 3. Pa un ai bod yr cfengyl yn 
ddeddf newyddach nag a gynhwysir yn yr addewid 
gyntefig i ddyn syrthiedig, yr hon a gyflwynwyd 
1 Cain, a ufyddhawyd can Abel, er effeithio 
gwahaniaeth rhyngddo ef a'i frawd angrhediniol ? 
Hyn yr ydwyf yn wadu. Neu yn 4. Pa un ai 
bod yr efengyl yn ddeddf ag sydd yn caniatau 
pechod, gan eì bod yn cymeradwyo y cyfryw 
rasau cywir er anmherífaith, fel telerau ei hawl 
bersonol yn y bendithion pwrcasedig gan Grist. 
Hyn yr ydwyf yn wadu. Neu yn 5. Pa un ai 
bod yr efengyl yn ddeddf, addewidion yr hon 


| sydd yn rhoddi hawl i gyflawnwyr ei thelerau i'r 


bendithion megysdyled? Hyn yr wyfyn wadu. 
Ond— 

Y gwahaniaeth yw:—Yn 1. A yw yr efengyl 
yn ddeddf mewn un ystyr: hyny yw, trwy yr hon 
y mae Duw yn Nghrist yn gorchymyn i bech- 
aduriaid edifarhau ac i dderbyn Crist trwy ffydd 


| wir weithgar, gan addaw.y bydd iddynt felly gael 


eu buno âg ef, eu cyfiawnhau trwy ei gyfiawnder 
ef, ì gael maddeuant, a'u mabwysiadu, a thrwy 
barhau mewn ffydd a gwir santeiddrwydd, y cant 
eu gwared yn hollol a phenderfynol? Hefyd yn 


NEO 


a 


598 


NES 


bygwth os bydd iddynt farw yn wrthodwyr an- 
edifeiriol o'i ras ef, y cant eu colli yn ddiarbed, 
ac y cant ddyoddef cosb drymach na phe buasent 
heb gael cynyg ar y pethau hyn? 2. A_ oes 
eadarnhad i'r efeogyl? Hyny yw, a ydyw Crist 
ynddi yn cefnogi ei orchymynion o barth ífydd, 
edifeirwch, a pharhad trwy y rhag-ddywededig 
addewidion a bygythion fel anogaethau i'n 
hufydd dod? Y pethau hyn yr ydwyf yn eu 
haeru, ac y maent hwy yn wadu; gan ddywedyd, 
yr efengyl, yn yr ystyr eangaf, sy addewid 
hollol, heb orchymyn na thelerau. 3. A yw 
addewidion yr efengylirasau arbenig, a'i bygyth- 
ion y bydd i'r cyfryw fendithion gael eu hatal, 
a'r cosbedigaethau gwrthwyneboli gael eu gweini 
yn niffyg y cyfryw rasau, yn gwneuthur y cyfryw 
rasau yn amodau ein hawl bersonol ni yn y cyfryw 
fendithion? Hyn y maent hwy yn wadu, ac yr 
wyf finau yn eì haeru.” Gospel Truth Vindica- 
ted, pp. 256—2598. 

Nid yw yn ymddangos bod y ddadl hon yn 
golygu y gofyniad, Pa un ai bod Duw yn gor- 
chymyn i bechaduriaid edifarhau a chredu yn 
Nghrist, na pha un ai ei fod yn addaw bywyd i 
gredinwyr, ac yn bygwth anghredinwyr â mar- 
wolaeth; ond pa un ai yr efengyl tan ffurf 
cyfraith newydd sydd yn gorchymyn a bygwth, 
neu y ddeddf foesol fel ei phlaid: a pha un ai 
bod ei haddewidion i gredu, yn gwneuthur y 
cyfryw gredu yn amod y pethau addawedig? 
Mewn dadl arall oddiamgylch deugain mlynedd 
ar ol hyny, daeth yn ymofyniad, A oedd Duw, 
neu nad oedd, trwy ei air, pa un bynag”ai deddf 
neu efengyl y dewisir galw hwnw, yn gorchymyn 
I bechaduriaid diadgenedledig edifarhau a chredu 
yn Nghrist, neu gyflawni unrhyw beth ysbrydol 
dda? Cafodd hwn ei gyfenwi, Y Gofyniad di- 
weddar. Yn mysg y rhai a gymerasant yr ochr 
gadarnhaol i'r ddadl, rhai a gynygient ei am- 
ddiffyn ar y sail fod yr efengyl yn ddeddf newydd, 
cynwysedig o orchymynion, addewidion, a bygyth- 
ion, telerau neu amodau yr hon oeddynt edifeir- 
wch, ffydd, ac ufydd-dod diragrith. Ond eraill, 
er y caniataent fod yr anogaeth ì gredu yn cyfodi 
yn unig o ras yr efengyl, eto a olygent y rhwym- 
edigaeth ffurfiol ì wneuthur felly, megis yn cyfodi 
o'r ddeddf foesol. 

Trueni mawr fod dadleuwyr crefyddol, (pan, 
efallai, yn teimlo gwendid eu pwnc,) wedi cynyg 
ymosod erioed ar gymeriad moesol eu gwrth- 
wynebwyr. Gwnaed hyn, ysywaeth, gan rai o 
wrthwynebwyr y Dr. Williams. Ond trodd y 
eynygiad gwael allan i'w ddirfawr anrhydedd ef, 
ac i'w gwarth hwythau. Y Meistriaid Bogue a 
Bennet, yn hanes yr Ymneillduwyr, a nodant, 
“ I'w waith yn defnyddio golud helaeth er cyn- 
orthwyo cyffeswyr adfydus, er diwallu anghenion 
ei frodyr tlodion yn y weinidogaeth, ac er cefnog- 
rwydd gweinidogion ieuainc ar eu mynediad i'w 
swydd, i wneuthur ei fywyd yn fendith gyhoedd- 
us; ac na oddefodd ei ewyllys ddiweddaf, yr hon 
oedd yu llawn o serchiadau calon wedi eu cy- 
segru at achos haelioni, dysgeidiaeth, ymneill- 
duaeth, a Christionogaeth gyffredinol, i'w ddef- 
nyddioldeb derfynu gyda'i farwolaeth,” 

““ Heblaw ei sefydliad ar ei wraig, a'i gymun- 
roddion i'w berthynasau, gadawodd ddognau 
gogyfer ag addysgu ieuenctyd yn Nnmlyn, ac er 


cynal gweinidog yn mhlith y Gwyddelod; 
dlodion y cynulleidfaoedd lle y bu efe yn gwei- 
nidogaethu, a'r plwyf yr oedd efe yn byw ynddo; 
i weddwon amryw o weinidogion; ì amrywiol o 
eglwysi henuriadyddol yn y wlad; i goleg Glas- 
gow; i amryw sefydliadau er helaethu gwybod- 
aeth, ac er lledaenu achos yr efengyl. Gorchy- 
mynodd bwrcasu, neu adeiladu ty cyfleus er 
derbyn ei lyfr-gell ei hun, yn nghyd a chasgl- 
iadau cywrain y Dr. Bates, y rhai a bwrcaswyd 
ganddo i'r perwyl hwnw, am bymtheg cant o 
bunau. Dyma lyfr-gell yr Ymneillduwyr yn 
Heol Goch-groes Caerludd. 

NER, Arglwydd; yn y rhif luosog, Neredd, 
neu Nyr. 

NERTH, (mer,) grym, cadernid, egni; y 
gwrthwyneb i wendid, Esa. xl. 29; 2 Cor, xii. 9. 

Dullweddiad gallu yw nerth, fel y mae cyf- 
lymdra yn ddullweddiad symudiad, neu ysgog- 
iad. Nerth corff yw ei gryfder, nerth gweithred 
yw egni y gweithredydd, nerth meddwl yw ei 
wroldeb, a nerth duwiol yw Duw yn ei briodol- 
iaethau, enwau, perthynasau, addewidion, rhag- 
luniaethau, a gweithrediadau grasol ar ei enaid, 
Ps. xxvii. 1; lxvi. 1; exviii. l4; Hab. iii. 19. 
Edr. Gallu, Cymorth. 

NESAU AT DDUW, ymadrodd ysgrythyrol 
yn arwyddo pob rhan o addoliad, yn neillduol 
gweddi, Ps. lxxi'i. 28.. Yn yr Hen Destament 
y mae yn aml yn dynodi swydd a gwaith offeir- 
lad, Lef. x. 3; xxi. 18. Edr. AMechniaeth. 
Hefyd, y mae yn golygu edifeirwch, neu gywir 
ddychweliad, Iago iv. 8. 

Er “nesau at Dduw ” mewn modd cymeradwy, 
y mae tuedd, ffordd, rheol, addasrwydd, a chy- 
morth yn llwyr angenrheidiol. Edr. Ps. lxii. 
1,:2; Ioan xiv. 6; 2 Tim. us 16, 1/5 Heb 
19—22; xii. 14 ; Judas 20. 

mae y weithred o nesau at Dduw i'w hys- 
tyried yn allanol a mewnol, Esa. xxix. 13.. Yn 
allanol, pan y byddis yn dyfod i'w dy, ac yn 
ymarferyd a'i waith; yn fewnol, pan y byddo 
yr enaid yn myfyrio ar ei ragoriaethau, yn eì 
garu, ei barchu, ei ofni, ei fawrhau, ac ymddir- 
ied ynddo. Y mae hyn yn beth da ynddo ei hun, 
gan ei fod yn beth rhesymol a gorchymynedig; 
ac y mae yn dda yn eì ganlyniadau a'i effeithiau, 
gan fod dyogelwch, tangnefedd, dyddanwch, 
cymorth, a chynydd mewn gwybodaeth a phob 
rbinwedd yn deilliaw oddiwrtho. 

NESTORIAID, canlynwyr Nestorius, esgob 
Caercystenyn, yn y bumed ganrif; gwr dysgedig 
a hyawdl, ac o ysbryd annibynol. 

Triniwyd Nestorius yn erwin ac anaddas gan 
Cyril ac eraill, herwydd ei wrthwynebiad i gyd- 
uno â hwynt i alw y Forwyn Fair yn “ Fam 
Duw.” Dichon ei fod wedi arfer dull anaddas 
O ymadrodd wrth esbonio ac egluro; ond cyf- 
addefir yn gyffredin iddo ddangos ysbryd rhagor- 
ach na'i wrthwynebwyr. 

Âr athrawiaeth y Drindod, nid yw yn ym- 
ddangos eì fod yn amrywio dim yn ei olygiadau 
oddiwrth ei frodyr yn gyffredinol. Haerir, modd 
bynag, gan ei wrthwynebwyr, ei fod yn gwadu 
undeb y ddwy natur yn mherson Crist, ac felly 
ei fod yn credu fod y Cyfryngwr yn ddau berson ; 
ond nid oes un sail i'r cyfryw gyhuddiad, oble- 
gyd yr oedd efe ei hun mewn modd difrifol a 


NEW 


phwysig yn gwadu hyny. Y mae Luther, ac 
amryw ddiweddariaid eraill, yn eytuno i'w rydd- 
hau ef oddiwrth y cyhuddiad, ac i dadogi y 
gwarth o hono yn hollol i annhegwch bwriadol 
eì wrthwynebwyr, & 

O gylch amser marwolaeth Nestorius, cyfod- 
odd campwr arall perthynol i'r blaid, sef Barsu- 
mas, esgob Nisibis, B. A. 435. Sicr yw i hwn 
fod yn dra ymdrechgar i daenu Cristionogaeth 
yn Nghaldea, Persia, a Syria; ac iddo sefydlu 
athrofa enwog yn Nisibis, o'r hon y diwallwyd y 
blaid ag athrawon dros ystod y ganrif ganlynol. 
Mor fawr oedd ei lwyddiant, fel y mae y Nestor- 
iaid, y rhai ydynt yn aros hyd heddyw yn 


Nghaldea, Persia, Syria, yn nghyd a'r gwledydd. 


cymydogol, yn ei addef ef yn unig fel eu syl- 
faenydd. Olynwyr hwn a hauasant eu hegwy- 
ddorion yn yr Aifft, Syria, Arabia, India, Tar- 
tary,a China. Y Pabyddion a wnaethant am- 
ryw gynygian i enill y Nestoriaidi unoâ hwynt; 
ond er eu anrhydedd, dywedir mai hwynthwy, 
o'r holl gymdeithasau Cristionogol yn y dwyrain, 
sydd wedi bod fwyaf gofalus a llwyddianus i 
ymgadw oddiwrth y tybiau a'r arferion coelgref- 
yddol ag ydynt wedi llychwino cymaint ar eg- 
lwysi Groeg a Rhufain. Tua chanol y ganrif 
ddiweddaf, llwyddodd y cenhadau pabaidd i 
enilli'w cyfundeb ychydig o Nestoriaid, y rhai 
a ffurfiwyd ganddynt yn eglwys, neu gynulleid- 
fa; patriarchiaid neu esgobion yr hon ydynt yn 


cyfaneddu yn ninas Amidd, neu Diarbecer, ac | 


yn cymeryd yr enw Joseph; ond y mae y Nes- 
toriaid yn gyffredinol yn parhau i wrthod uno 
â'r Pabyddion, er cymaint yw y taerineb a ddef- 
nyddiwyd gan genhadwr y Pab er eu henill, ac 
cr mor ddenol y cynhygion a dderbyniasant 
oddiwrtho i'r perwyl hwnw, 

NETOVTSCHAID, plaid o Ymneillduwyr 
Russiaidd, eithaf anwybodus, ac amrywiog yn 
eu tybiau. Yr enw cyffredinol wrth yr hwn y 
maent yn cael eu hadnabod yw Spasova Soglasa, 
neu undeb er iechydwriaeth. Credant hwy fod 
Anghrist wedi ymddangos eisoes, (yn mherson y 
Pab, tebygol,) a'i fod wedi gosod terfyn i bob 
peth santaidd yn yr eglwys. 

NEWTON, y Parch. Ioan Newton, periglor 
$t. Mair, Woolnoth, a St. Mair, Woolshaw, a 
auwyd yn Nghaerludd, Gor. 24, 1722. Ei rieni, 
er nad oeddynt gyfoethog, oeddynt anrhydeddus. 
Ei dad a fu dros amryw flynyddoedd yn llywydd 
llong yn masnach Mor y Canoldir. Yr oedd ei 
fam yn wraig dduwiol, ac yn aelod o'r eglwys 
Ymneillduedig dan ofal yr enwog Dr. Jenning; 
ond bu farw cyn eifod ef yn saith mlwydd oed. Pan 
yn bedair blwydd yr oedd yn medru darllen yn 
dda—adrodd Catechism Byraf y Gymanfa â'r 
profion, holl Gatechism Byraf y Dr. Watts, yn 
nghyd a'i Hymnau i blant. Ni bu efe erioed 
mewn ysgol yn hwy na dwy flynedd, sef o'i 
wythfed hyd ei ddegfed flwyddyn. Ysgol gytyol 
yn Stradford, yn Essex, oedd hono. Pan yn un 
ar ddeg oed, gwnaeth bump mordaith gyda'i dad 
i For y Canoldir ; ar yr olaf gadawyd ef ganddo 
gyda chyfaill yn Alicant, yn Yspaen. Yn 1742, 
gadawodd ei dad y mor, ac ar ol hyny gwnaeth 
y mab un fordaith i Venice, o flaen yr hwylbren ; 
ac ar ei ddychweliad cafodd ei gaethgludo i 
fwrdd yr Harwich, 


299 


NEW 


daeth yn llywydd ar long yn y gaethfasnach, a_. 
gwnaeth amryw fordeithiau i dueddau Affrica, 
I'r dyben i ddwyn yn mlaen y fasnach ffiaidd 
hono. Yn yr amser hwnw ffurfiodd arferion 
drygionus, y rhai yr oedd y cyfryw olygfeydd 
creulon yn tueddu i'w cadarnhau. _ Wedi treulio 
amryw flynyddau yn yr alwedigaeth adgas hon, 
dechreuodd ei enaid alaru arni; ac ymweliadau 
argyhoeddiadol cydwybod, yn cael eu cefnogi a'u 
cadarghau gan air Duw, a barasantiddo ben- 
derfynu ei llwyr adael. Daeth yn ddifrifol a 
myfyrgar; ac wedi gadael morwriaeth yn 1759, 
cafodd ei sefydlu yn arolygydd porthladd Lle'r- 
pwll, Wedi bod o gylch tair blynedd yn y sef- 
yllfa hono, trodd ei olwg at y weinidogaeth yn 
yr Eglwys Wladol, a chan iddo gael teitl i gu- 
radiaeth 'gan gyfaill, gwnaeth gynyg aflwydd- 
ianus at archesgob Caerefrog am urddau. Wedi 
aflwyddo yn ei ddysgwyliad, dechreuodd ymar- 
feryd â chynghori ac egluro yr ysgrythyrau yn 
Lle'rpwll pan y caffai ddrws agored, yn mhlith 
yr Ymneillduwyr, tebygol. Ymddengys mai yn 
y ífordd hon y treuliodd efe saith neu wyth 
mlynedd o'i fywyd, hyd nes iddo yn 1765 gael 
cynyg ar guradaeth Olney, yn swydd Buks, pan 
yr adnewyddodd ei gais am urddau, ac y llwydd- 
odd i'w cael trwy law Dr. Green, esgob Lincoln, 
Ebrill 29, yn mhalas Buckden. Dros ysbaid 
arosiad o bymtheg mlynedd yn Olney, ffurfiodd 
gydnabyddiaeth â'r bardd Cowper, yr hyn a 
achlysurodd;y gyfrol a gyfenwir'*“ Hymnau Olney” 
yr hon a gyfansoddwyd rhyngddynt hwy ill dau, 
Yn 1779, wedi iddo gael ei anrhegu â pheriglor- 
iaeth unol blwyfau St. Mair, Woolnoth, a St. 
Mair, Woolshaw, yn Heol Lombard, symudodd 
Mr. Newton i Gaerludd, Yma y cafodd faes 
newydd a helaeth yn agored o'i flaen, lle y par- 
haodd i lafurio mewn modd llwyddianus dros 
saith ar hugain o flynyddoedd, sef hyd Tach. 
21, 1807, pan y bu farw, yn 81 oed; ond yr 
oedd ei alluoedd eneidiol wedi anmharu yn fawr 
yn ystod y deg neu y deuddeg mlynedd olaf o'i 
fywyd. Ei dybiau athrawiaethol oeddymt Gal- 
finaidd, a chafodd ei ysgrifeniadau eu casglu 
a'u hargraffu amryw weithiau yn chwe chyfrol 
wyth plyg, neu ddeuddeg cyfrol deuddeg plyg. 
Ychydig o dduwinyddion y ganrif ddiweddaf a 
fuont yn fwy defnyddiol nag ef i ganmol a chy- 
nyddu crefydd brofiadol. 

NEWYDD DA, efengyl; yn hytrach Cenad- 
wri dda. _ Edr. Efengyl. 

NEWYDD-DEB BUCHEDD, ystod bywyd 
cwbl wrthwynebi'r un blaenorol, Rhuf, vi. 4. 
Hyn mewn cysylltiad â “newydd-deb ysbryd,” 
yw cywir ddychweliad, Rhuf, vii. 6. 

NEWYDDIAN, (newydd,) dysgybl ieuano; 
un newydd ddechreu ar unrhyw broffes, gor- 
chwyl, neu ymarferiad; un dan brawf, gyda 
golwg ar unrhyw alwedigaeth neu swydd, 
1 Tim.iii. 6. 

NEWYDDIANAETH, (newyddian,) prawf- 
gyflwr, yr yspaid y cedwir ymgeiswyr am y cy f- 
lwr mynachaidd dan brawf yn y mynachlogydd 
pabaidd, cyn eu derbyn yn gyflawn i'r frawdol- 
iaeth. Y mae yr yspaid hon yn parhau dros 
flwyddyn o leiaf. Dywedir fod y lesuaid yn 
arfer dysgyblaeth lem a gerwin ar y newyddian- 


Yn mhen talm o amser | iaid, gan ew dwyn i fyny mewn ufydd-dod 


NOC 


600 


NOC 


parod, hollol, a dinacaol i holl ddeddfau a rheol- 
au y frawdoliaeth. 

NICED, neu ISNIC, tref yn Bythinia, neu 
Natalia, enwog mewn hanesyddiaeth eglwysig, 
herwydd mai yno y cynhaliwyd y fwyaf pwysig 
o gymanfaoedd y brif eglwys, yn y flwyddyn 
325, pan ffurfiwyd y Gredo Niceaidd hyd y geir- 
iau “ Yr Ysbryd Glan,” yr hon sydd yn parhau 
igael ei hystyried yn safon iawn-ffyddiaeth o 
barth y Drindod, yn holl eglwysi cred hyd hedd- 
yw. Y gweddill o'r Gredo a ychwanegwyd gan 
gymanfa Caercystenyn, yn 381, oddieithr y 
geiriau “a'r Mab,” (/Jiliogue,) y rhai y dywedir 
eu hatddodi yn 447. Heblaw ffurfio y Gredo 
hon, condemniodd y rhagddywededig gymanfa 
athrawiaeth Arius—y rhwygiadau Novataidd a 
Miletaidd—penderfynodd amser Pasg i fod ar y 
pedwerydd dydd ar ddeg o'r lleuad gyntaf wedi 
y cyhydedd gwanwynol rheoleiddiodd raglaw- 
iaeth amrywiol o'r esgobion, &c., a bu agos iddi 
sefydlu iau gweddwdod ar wârau y gwyr llên, 
yr hyn a wnaethpwyd wedi hyny gan eglwys 
Rhufain. Edr. Credo Nicea, Cymanfa Gyffred- 
inol. 

NICOLIAID, plaid o hereticiaid yn y ganrif 
gyntaf a gyfenwir felly, (tebygol yn anaddas,) 
oddiwrth Nicolas, y proselyt o Antioch, un o'r 
saith diacon cyntaf a ddewiswyd yn Jerusalem, 
Act. vi. 5.. Tebyg mai cyfeiliornwyr ymarferol, 
yn hytrach nac athrawiaethol oedd y Nicoliaid. 
Fdr, Dat.1i. 6. Cyhuddir hwy mewn hanesydd- 
iaeth o gnawdolrwydd a halogrwydd, yn neillduol 
o fod a'u gwragedd yn gyffredinol. Nicoliaid yr 
ail ganrif oeddynt Gnostiaid ; ond amheuir ai un 
blaid oeddynt a'r rhaì cyntefig. Tybir iddynt 
ddirywio wedi hyny, o throi yn Gainiaid. _ Edr. 
Cainiaid, 

Y mae M'Gregoire, (Gregoire's Hist, Vol. 1. 
p. 134. Pol. 2. p. 499,) yn galw dysgyblion 
Joseph Nicol, pregethwr enwog yn Baltimore, yn 
yr Unol Daleithiau tan yr enw hwn. Math o 
Grynwyr Newyddion ydynt. Pa cyn belled y 
maent yn gwahaniaethu oddiwrth y Crynwyr 
cyntefig, nid yw efe yn dywedyd. Yn unig, 


dywed fod eglwys o honynt yn Baltimore, a bod | 


eu golygiadau crefyddol yn cytuno yn agos iawn 
ag eiddo y cyfeillion. 

NIPPERDOLINGIAID, canlynwyr Bertrand 
Nipperdoling yn yr unfed ganfed ar bymtheg, 
yr hwn a ddysgai Filiaeth lythyrenol, a_ wadai 
gyfiawnhad trwy ffydd, pechod gwreiddiol, a be- 
dydd babanod. MHaerai ef fod awdurdod gan 
bob Cristion yn ddiwahaniaeth i bregethu a 
gweinyddu yr ordinhadau, ac y dylai pob peth 
fod yn gyffredin. Ailfedyddiwr Ellmynaidd, 
terfysglyd oedd efe, tebygol. 

NOCS, foan Nocs, yr enwog ddiwygiwr Al- 
banaidd, a anwyd 1505, yn Gifford, neu yn ol 
eraill, yn Haddington, swydd Lothian. Cafodd 
eì ddwyni fyny pan yn blentyn, mewn ysgol 
ieithadurol yn Haddington ; ac wedi iddo ddysgu 
yno egwyddorion yr iajth Ladin, cafodd ei anfon 
gan ei dad o gylch y flwyddyn 1524, ìi brif ysgol 
St. Andrew, y pryd hwnw yr enwocaf yn y 
deyrnas. Dysgodd yr iaith Roeg cyn cyrhaedd- 
yd canol oedran ; ond yn 1550 y mae yn cyfadd- 
ef ei anwybodaeth o'r Hebraeg, gan gyfrif hyny 
yn ddiffyg mawr yn ei ddygiad i fyny; yr hwn 


ddiffyg a gyflawnwyd ynddo drachefn ar y cyfan- 
dir, tra mewn alltudiaeth. Nocs a Buchanan, 
ei gydfyfyriwr, oeddynt wedi alaru ar y myfyr- 
dodau ag oeddynt mewn ymarferiad y pryd 
hwnw yn y brif ysgol; a dechreuasant ymofyn 
am ddifyrwch mwy unol ag archwaeth eu me- 
ddyliau awyddus a threiddiol. Wedi ymroddi 
i chwilio am wybodaeth, ymryddhasant o'r lly- 
fetheiriau, a thorasant dros y terfynau gosodedig 
iddynt gan eu harweinydd ofnus. Ond nid ydym 
ifeddwli Nocs ar unwaith allu ymwrthod yn 
hollol a rhagfarnau ei ddygiad i fyny, yn nghyd 
ag eiddo yr amseroedd; canys parhaodd dros 
beth amser yn gaeth i'r cyfryw fyfyrdodau, y 
rhai a erlynodd mewn modd llwyddianus. Wedi 
ei raddio yn Athraw y Celfyddydau, dysgodd 
athronyddiaeth, tebygol fel llywydd un o golegau 
y brif ysgol. Daeth ei ddosbarth ef i enwog- 
rwydd, a chafodd ei ystyried yn gyfartal, os nad 
yn rhagori ar ei athraw yn nichellion rhesymeg. 
Yn nghylch y pryd hwn, er nad oedd ganddo 
ef fantais ond y cyfryw ag oedd yn codi oddiwrth 
deilyngdod personol, cafodd eì urddo yn offeiriad 
cyn ei fod wedi cyrhaeddyd yr oedran gosodedig 
wrth ganonau yr eglwys. Rhaid fod hyn wedi 
dygwydd cyn 1530, y flwyddyn yr oedd efe yn 
llawn pump ar hugain, yr oedran canonaidd i 
gymeryd urddau. O gylch y pryd hwn, tadau 
yr eglwys Gristionogol, Jerome ac Augustin, a 
ddechreuasant dynu ei sylw neillduol ef. Trwy 
ysgrifeniadau y blaenaf arweiniwyd ef at yr 
ysgrythyrau fel unig ffynhonell bur gwirionedd 
dwyfol, ac addysgwyd ef yn y defnyddioldeb o'u 
myfyrio yn yr ieithoedd gwreiddiol. Yn ngweith- 
ion yr olaf cyfarfu â thybiau crefyddol cwbl wrth- 
wyneb i eiddo eglwys Rhufain, yr hon, er ei bod 
yn gadael ei enw fel sant ar ei chalendar, ydoedd 
wedi deol ei athrawiaeth fel heresi o'i hareith- 
fâu. O'r pryd hwn gadawodd fyfyrio duwinydd- 
iaeth ysgolheigaidd; ac er nad oedd efe eto wedi 
ei hollol ryddhau oddiwrth goelgrefydd, addas- 
wyd ei fedd vl i ddefnyddio y moddion yr oedd 
rhagluniaeth yn ei gynysgaeddu â hwynt, er ei 
ddwyn i olygiad cyflawnach o gysawd crefydd 
efengylaidd. Oddiamgylch y flwyddyn 1635, y 


| dechreuodd y cyfnewidiad ffafriol hwn gymeryd 


lle; ond nid yw yn ymddangos iddo arddel ei 
hun yn Brotestant hyd y flwyddyn 1542, Addef- 
ir yn gyffredinol fod angen mawr am ddiwygiad 
y pryd hwnw yn yr Alban; ac yn yr amser 
hwnw yr ymosododd Nocs ar ddyledswyddau 
pwysig diwygiwr. Yr oedd athrawiaeth y di- 
wygiad wedi ymdaenu yn gryn helaeth yn yr 
Alban cyn i Nocsei chofleidio hi. Cafodd Patric 
Hamilton, gwr ieuanc o waedoliaeth freiniol, yr 
anrhydedd o'i chyhoeddi yn gyntafi'w gydwlad- 
wyr, ac o'i selio a'i waed, yr hyn yn gyffredin 
ni ddygwyddodd i ddynion o'i radd a'i sefyllfa ef 
yn y byd... Yn ysbaid y ddwy flynedd olaf o 
deyrnasiad Iago V., cynyddodd rhifedi y diwyg- 
wyr yn dra chyflym, Dwywaith y cynygiodd yr 
offeiriaid mewn modd ffyrnig ei dyfetha. Cyf- 
lwynasant i'r brenin lechres o enwau amryw 
ganoedd o wyr cyfoethog, y rhai a gyhoeddwyd 
ganddynt yn hereticiaid; ac ymdrechasant i'w 
enill ef i'w heuogfarnu, trwy arwyddo y byddai 
hyny yn ychwanegiad dirfawrat ei feddianau, trwy 
fforffediad eu hetifeddiaethau iddo ef, Tra yr 


db 


ant 


NOC 


601 


NOC 


oedd y cyfryw dybiau yn ymledaenu megyslefain 
mewn blawd trwy y genedl, nid oedd Nocs, her- 
wydd sefyllfa ei feddwl, yn medru bod yn ddi- 
deimlad. Yr oedd amryw o'i gydnabod wedi 
cofleidio yr athrawiaeth ddiwygiedig, yr hon 
ydoedd yn destun ymddyddan a dadleuaeth gy- 
ffredinol y dysgedigion yn y brif ysgol. O gylch 
y pryd iwn traddododd Nocs bregeth lem yn 
erbyn cyfeiliornadau yr eglwys Babaidd. Y 
bregeth hon, gan ei bod yn cynwys gradd he- 
laeth o'r hyawdledd poblog am yr hwn y daeth 
Nocs wedi hyny mor hynod, a wnaeth gryn swn, 
ac a gynhyrfodd sylw mawr yn mhlith pob gradd 
o ddynion. Yr oedd ei lafur mor llwyddianus 
dros yspaid yr ychydig fisoedd ag y bu efe yn 
pregethu yn St. Andrew, fel y darfu, nid yn 
unig i warchodlu y castell, ond hefyd rhifedi 
mawr o drigolion y dref ymwrthod â Phabydd- 
iaeth, a phroffesu y ffydd Brotestanaidd, trwy 


7 gyfranogi o swper yr Arglwydd. 


MWYTH 


Yn niwedd Gorphenaf, 1547, ymddangosodd 
llynges Ffrengig a rhifedi mawr o wyr traed o 


“dan lywyddiad Leo Sirozzi, o flaen castell St. 


Andrew,i gynorthwyo y llywydd i ddarostwng 
y castell. Yr oedd y castell yn warchaedig yn 
gystal o'r mor a'r tîr; achan iddynt gael eu 


siomi am y cymhorth dysgwyliedig o Loegr, 
“* gorfu ar y gwarchaedigion ar ol gwrthwynebiad 
| gwrola bywiog roddii fyny yr amddiffynfa i'r 


WAN. 


llywydd Ffrengig, ar y dydd olaf o'r mis rhag- 
grybwylledig. Telerau y rhoddiad i fyny oedd- 
ynt anrhydeddus, yr oedd yr holl fywydau ag 


. oeddyntyn y castell i gael eu harbed, a'u halltud- 


ioi Ffrainc, ac os na fyddent yn dewis gwasan- 
aeth brenin Ffrainc yr oeddynti gael eu tros- 
glwyddoi unrhyw wlad a ddewisent, oddigerth 
yr Alban. Cafodd Nocs, a rhai eraill, eu gosod 
ar fwrdd y rhwyf-longau, eu rhwymo â chadwyn- 
au, ac mewn ychwanegiad at erwindeb cyffred- 
inol caethiwed, cawsant eu gwneyd yn agored i'r 
holl waradwyddiadau â'r rhai yr oedd y Pabydd- 
ion yn arferol o drin y rhai a gyfrifid ganddynt 
yn hereticiaid. O Rowen hwyliasant i Nantz, a 
gorweddasant ar y Loire dros y gauaf canlynol. 
Ymbiliadau, bygythiadau, a gormes a gawsant 
eu defnyddio i'r dyben i enill y carcharorion i 
newid eu crefydd, neu, o'r hyn leiaf, i ddangos 
parch i'r addoliad Pabaidd. Yn haf 1548, y 
rhwyf-longau yn y rhai yr oeddynt wedi eu 
carcharu a ddychwelasanti'r Alban, a thros gryn 
amser a arosasant ar dueddau y dwyrain, yn 
gwylio am longau Brutanaidd. Herwydd caled- 
rwydd ei garchariad, yr oedd iechyd Nocs yn 
awr wedi anmharu yn fawr, a chafodd ei oresgyn 
gan dwymyn, yn yr hon yr anobeithiwyd am ei 
einioes gan bawb ag oeddynt yn y llong. Ond 
hyd yn nod yn y cyflwr hwn yr oedd gwroldeb 
ei feddwl yn aros yn anorchfygol, ac aml y 
cysurai ef ei gyd-garcharorion â gobaith rhydd- 
had. Pan yn rhydd o'r dwymyn, treuliai oriau 
hirion ei gaethiwed gan ymddifyru yn ysgrifenu 
cyffes o'i ffydd, yn cynwys sylwedd yr hyn a 
bregethodd yn St. Andrew, yn nghyd a hanes 
arbenig o'r ddadl y bu efe yn ymwneyd â hi yn 
Llanerchau St. Leonard. O'r diwedd, wedi 
dyoddef hir a blin gaethiwed dros bedwar mis 
ar bymtheg, cafodd Nocs ei ryddhau yn Chwefror, 
1519, pan y dychwelodd yn uniongyrcholi Loegr. 


Ary pedwarydd o Ebrill, 1550, ymgynullodd 
tyrfa luosog yn Ngastell Newydd, yn yr hon yr 
oedd aelodau yr eisteddfod, esgob Durham, a 
dysgedigion yr eglwys gadeiriol hono, pan y tra- 
ddododd Nocs amddiffyniad helaeth o'i athraw- 
iaeth yn eu gwydd. Ar ol rhagymadrodd priodol, 
yn yr hwn y gosododd efe o flaen ei wrandawyr 
achlysur a dyben ei ymddangosiad, ac y rhybudd- 
iodd hwynt yn erbyn rhagfarnau grymus addysg 
ac arferiad, yn ffafr tybiau cyfeiliornus ac yuwar- 
ferion llygredig mewn crefydd, aeth rhag ei flaen 
i gadarnhau yr athrawiaeth a ddysgwyd ganddo. 
Yr amddiffyniad hwn a effeithiodd er helaethu 
enwogrwydd Nocs yn Ngogledd Lloegr, tra yr 
hollol ddystawodd Tonstal, ei wrthwynebwr, yn 
nghyd â'i gynorthwywyr dysgedig. 

Mewn canlyniad i gyhuddiad a ddygwyd yn 
ei erbyn yn y gymanfa, cafodd Nocs ei wysio i 
ymddangos yn uniongyrchol yn Nghaerludd i 
ateb am ei ymddygiad. Ar ei ddyfodiad yno, 
cafodd fod ei elynion wedi bod yn eithaf diwyd 
i greu rhagfarn yn ei erbyn. Ond yr eistedd- 
fod wedi clywed ei amddiffyniad, a gafodd ei 
llwyr argyhoeddi o falais ei gyhuddwyr, ac 
a roddodd ollyngdod anrhydeddus iddo. Yn 
Chwefror, 1552, cyfarwyddwyd arch-esgob Cran- 
mer gan yr eisteddfod, i'w anrhegu ef â 
bywiolaeth wag eglwys All-hallows, yn y ddinas 
hono. Arosodd yn Nghaerludd hyd y pedwar- 
edd ar bumtheg o Orphenaf, pan y cafodd Mary 
ei chyhoeddi yn frenines, yn mhen y nawfed dydd 
wedi cyflawniad yr un ddefod, yn y ddinas hono, 
gyda golwg ar yr Arglwyddes hawddgar ac 
anffodiog Jane Grey. I'r dyben i enill y Pro- 
testaniaid mewn modd diddig i ymostwng i'w 
hawdurdod, difyrodd Mary hwynt dros beth amser 
â chyhoeddiadau na byddai iddi gynyg treisio eu 
cydwybodau. Eryn wybodus o anoddefgarwch 
y frenhines, ac o ansawdd y grefydd i'r hon yr 
oedd hi wedi ymgysegru, eto yr oedd y gweini- 
dogion Protestanaidd yn cyfrif yn ddyledswydd 
arnynt wneuthur y defnydd goreu o'r seibiant 
hwn. 

Gelynion Nocs, y rhai tan y llywodraeth flaen- 
orol a faeddwyd yn eu cynygion i'w ddyfetha ef, 
oeddynt yn awr yn meddu dyfodfa at lywyddwyr 
hollol barod i glust ymwrando â'u hachwyniad- 
au. Nid oeddynt hwyrfrydig i wneyd defnydd 
o'r cyfleustra. 'Pua diwedd Rhagfyr, 1559, neu 
ddechreu Ionawr, 1554, daliwyd ei was fel yr 
oedd yn dwyn llythyrau oddiwrth ei wraig a'i 
fam yn nghyfraith atoef. Cafodd y llythyrau 
eu cymeryd(an obaith caelrhywbethynddyntaga 
allasai gynwys d«fnydd cyhuddiad yn erbyn yr 
ysgrifenydd; ond nid oedd ynddynt eithr cyng- 
horion ac anogaethau crefyddol ìi ddiysgogrwydd 
yn y ffydd Brotestanaidd ; yr hyn yr oedd efe yn 
barod i'w addef ger bron unrhyw lys y gallasai 
gaelei wysio o'i flaen. I'r dyben i ddianc ar 
erlyniad ei elynion cymerodd long, yn yr hon 
y tíiriodd yn ddiogel yn Dieppe, porthladd o 
Normandy, yn Ffrainc, ar yr wythfed ar hugain 
o Ionawr, 1554. Nid cynt y tiriodd mewn gwlad 
estronol, nag y dechreuodd edifarhau herwydd y 
ffordd y cafodd ei dueddu i'w chymeryd. Wrth 
feddwl am ei gyd-ddynion, y rhai a adawodd ar 
eiol yn gauedig mewn carcharau, a phobl ei 
ofal, y pryd hwnw, fel defaid wedi eu gwasgaru 


NOC 


602 


NOC 


heb arnynt fugail, teimlodd ofid annesgrifiadwy, 
ac awydd yn mron anorchfygol i ddychwelyd, ac 
i fod yn gyfranog o'u hymddygiad peryglus, ond 
anrhydeddus. Âr y dydd diweddaf o Chwefror, 
1554, ymadawodd o Dieppe, fel y patriarch Heb- 
reaidd, “heb wybod i bale yr oedd yn myned,” 
eithr yn treiglo ei ffordd ar yr Arglwydd, Teith- 
iodd trwy Ffrainc a daeth i wlad y Swisiaid. Tua 
dechreu Mai, dychwelodd i Dieppe, i'r dyben i 
gael hysbysrwydd o Loegr, taith a adgyflawnid 
ganddo ar droau cyhyd ag yr arosodd ar y Cyfan- 
dir. Tebygoli'w gyfeillion, trwy lythyrau, i'w 
gynghori beidio a chyflawni y dymuniad rhag- 
grybwylledig; ac ar ol ystyriaeth bwysig ac 
arafaidd, penderfynodd oedi cynygiad ag a fu- 
asai yn peryglu ei fywyd, heb un golygiad trwy 
hyny i wneuthur daioni. 

Yn y flwyddyn ganlynol cafodd Nocs ei gy- 
huddo o fradwriaeth yn erbyn Ymerawdwr yr 
Almaen, ei fab Philip, a Mary o Loegr, trwy 
roddi yn ei ddwylaw gopi o lyfr ag oedd yn ddi- 
weddar wedi ei gyhoeddi ganddo ef. Yr ustus- 
iaid, mewn canlyniad i'r cyhuddiad hwn, a ddan- 
fonasant am Whitingham, aelod anrhydeddus o'r 
gynulleidfa Seisnig, ac a'i holasant ef yn mherth- 
ynas i gymeriad Nocs. Dywedodd wrthynt, 
““mai gwr dysgedig, sobr, a duwiol, oedd efe,” 
Yna adroadasant wrtho yn mherthynasi gyhudd- 
iad pwysig eg oedd wedi cael ei ddwyn yn ei 
erbyn ef gan rai o'i gyd-wladwyr; a chan roddi 
y llyfr iddo, rhwymasant ef, sub poena pucis,i 
ddyfod a chyfieithiad Lladinaidd, cywir, iddynt 
hwy, o'r rhanau hyny o hono ag oeddynt wedi 
eu harwyddnodi. Wedi i hyny gael ei wneuthur, 
gorchymynasant i Nocs beidio a phregethu hyd 
nes yr amlygid eu hewyllys hwy. Wedi gadael 
Genefa yn Awst, 1555, daeth i Dieppe; a chan 
hwylio o'r porthladd hwnw, tiriodd ar y tueddau 
dwyreiniol, yn agos i'r terfynau rhwngz*yr Alban 
a Lloegr. Tua diwedd y cynhauaf aeth i Berwick, 
lle cafodd yr hyfrydwch o gael ei wraig a'i mam 
mewn amgylchiadau cysurus, yn mwynhau y 
pleser o gymdeithas grefyddol, gydag amrywiol o 
bersonau o'r ddinas hono, y rhai fel eu hunain 
““ni pblygasant i'r eilunaddoliaeth sefydledig, ac 
ni chytunasenti dderbyn nod y bwystfil.” Y 
peryglon i'r rhai yr oedd Nocs a'i gyfeillion yn 
arferedig o fod yn agored, oeddynt wedi eu dysgu 
i ddirgelu pethau yn y fath fodd fel yr oedd efe 
wedi pregethu dros gryn amser, ac mewn gwa- 
hanol leoedd, cyn bod yr offeiriaid yn gwybod ei 
fod yn y deyrnas. Wedi i'w wrandawyr ddechreu 
lluosogi, yr oedd yn annichonadwy iddo, pa fodd 
bynag, i ddirgelu ei hun. _ Ei bregethiad yn Ayr 
a gafodd ei hysbysu i'r llys, ac yr oedd yn 
gwneyd i fyny destyn yr ymddiddan yn ngwydd- 
foldeb y Frenhines-raglawaidd. Mewn canlyn- 
iad i hyn cafodd Noces ei wysio i ymddangos ger 
bron cynulliad o offeiriaid yn eglwys y Mynachod 
Duon yn Eiddin.. Tra yr oedd yn myned yn mlaen 
y dull hwn yn Lloegr, derbyniodd lythyrau oddi- 
wrth y gynulleidfa Seisnig yn Genefa, yn ar- 
wyddo eu bod hwy wedi ei ddewis ef yn weini- 
dog, ac yn ei gymell i ddyfod i'w harolygu. 
Barnodd yn ddyledswydd arno gydsynio â'r alw- 
ad hon, ac yn uniongyrchol dechreuodd barotoi 
i'r daith. Mewn canlyniad gadawodd yr Alban, 
yn Ngorphenaf, 1556; a chwedi uno â'i wraig, 


a'i mam, yn Dieppe, aeth yn mlaeni Genefa. 

Cyrhaeddodd Nocs Genefa cyn diwedd y cyn- 
hauaf, a chymerodd arno ofal y gynulleidfa Seis- 
nig yno, lle y llafuriodd dros ysbaid y ddwy 
flynedd ganlynol. Ond ni allodd hyfrydwch 
cyfleusderau personol, cymdeithas ddysgedig, na 
dedwyddwch teuluaidd, laesu tueddfryd llyw- 
odraethol y diwygiwr, na chyfnewid ei bender- 
derfyniad i ymweled eilwaith â'r Alban, mor 
fuan ag y byddai adeg addas i ddwyn yn mlaen 
achos y diwygiad yn mysg ei gydwladwyr, i ym- 
ddangos. Gwedi trefnu ei achosion amgylchiad- 
ol, canodd yn iach i'w gyfeillion yn Genefa, ac 
yn yr Hydref aethi Dieppe. Gwedi cael ei 
siomi yn ei ddisgwyliad am lythyrau o'r Al- 
ban, penderfynodd oedi myned yn mlaen, a 
dychwelodd yn ol i Genefa. Y penderfyniad 
hwn ydoedd yn gwbl groes i ddiysgogrwydd 
arferol y diwygiwr, ac y mae yn anhawdd ei 
gysoni â'r hanesion cyffredinol yn mherthynas 
iddo, Dychwelodd Nocs i Genefa yn 1558. Dros 
ysbaid y flwyddyn hono yr oedd efe mewn cys- 
ylltiad âg amrywiol ddysgedigion eraill perthyn- 
ol i'w gynulleidfa, yn ngafael â'r gorchwyl o 
wneuthur cyfieithiad newydd o'r Beibl i'r Saes- 
oneg; yr hwn gyfieithiad, oddiwrth y lle yn yr 
hwn y cyflawnwyd ef, a gyfenwir *“ Beibl Genefa.” 
Ond y traethawd hynotaf a gyhoeddodd Nocs yn 
yn flwyddyn hon, a'r hwna barodd y cynhwrf 
mwyaf, oedd ““Chwythad yr Udgorn yn erbyn 
llywodraeth gwrthun-wedd Menywod;” yn yr 
hwn ymosododd yn erbyn y ddefod o ymddiried 
llywyddiad cenhedloedd yn nwylaw gwragedd. 

Ionawr, 1559, ymadawodd y diwygiwr y tro 
olaf a Genefa; ac mewn ychwanegiad at ar- 
wyddion eraill o barch, cafodd ei anrhegu, cyn 
myned ymaith, â'r ddinas fraint. Gadawodd ei 
wraig a'i deulu ar ol hyd nes y cawsai sicrwydd 
y gallasent drigo mewn dyogelwch yn yr Alban, 
Hwyliodd o Dieppe ar yr ailfed dydd ar hugain 
o Ebrill, a thiriodd yn ddyogel yn Leith ar yr 
ail o Fai, 1559. Cafodd Nocs fod pethau yn awr 
yn y sefyllfa fwyaf enbyd yn yr Alban; ac ni bu 
ei ddyfodiad yn hir yn guddiedig oddiwrth yr 
offeiriaid, Y bore canlynol i'w ddyfodiad i Leith 
dacth c»nad i Fynachlog y Mynachod Llwydion, 
lle yr oedd y cynghor taleithiol y pryâ hwnw yn 
eistedd, yn hysbysu fod Ioan Nocs wedi dyfod 
yno o Ffrainc, ac iddo. gysgu y nos o'r blaen yn 
Eiddin. 'FParawyd yr offeiriaid â dychryn wrth 
y newydd; yn rhagweled dinystr yr holl gyn- 
lluniau a ffurfiwyd mor ofalus ganddynt; mewn 
brysa therfysg mawr, gollyngasant ymaìth y 
cynghor; danfonwyd cenad yn uniongyrchol â'r 
newydd i'r frenhines-raglawaidd, yr lìon oedd yn 
Glasgow; a chafodd Nocs ei gyhoeddi yn ddyn- 
nawdd-gall ac yn wrthryfelwr, yn rhinwedd y 
ddedfryd ag oedd wedi myned drosto yn flaenorol 
gan yr offeiriaid, Ê 

Er y gwyddai fod eî achos ef ei hun wedi ei 
benderfynu eisoes, a'i fod yn agored i gael ei 
gymeryd fel heretic condemnedig, ni rysodd 
am foment rhag penderfynu yn wirfoddol i 
ymddangos yn bersonol yn Sterling, i'r dy- 
ben i gynorthwy ei frodyr i amddiffyn eu 
hunain, ac i gyfranogi o'u peryglon. Rhaid 
fod dyfodiad rhagluniaethol y fath gampwr 
medrus o eiddo yr achos, yn dra anoga-thol i'r 


NOG 


603 


NOC 


gymanfa yn y fath amser enbyd; a chafodd y 
rhyddid i uno â hwynt, yr hwn a geisiwyd gan- 
ddo, ei ganiatau iddo yn ddioedi. Yr oedd y 
diwygiwr gyda byddinoedd y gynulleidfa, pan 
ymosodasantarfyddin y frenhines ar Forfa Cupar ; 
aeth gyda hwynt yn eu rhyfelgyrch i Perth; ac 
yn niwedd Mehefin, daeth yn eu mysg i Eiddin. 
Ar yr un dydd pregethodd yn St. Giles; a'r 
dydd canlynol yn eglwys y fynachlog. Ar y 
seithfed o Orphenaf, trigolion y brif ddinas a 
ymgynullasant yn 'Tolbwth, ac a'i dewisasant ef 
yn weinidog iddynt. Wedi ymadael o Eiddin, 
aeth Nocs ar daith trwy yr Alban i bregethu. 
Mewn llai na dau fis o amser, teithiodd dros y 
rhan fwyaf o'r Alban ; ymwelodd a Celso, Jed- 
' burgh, Dumffries, Ayr, Suirling, Perth, Montrose, 
adychweloddi St. Andrew. Bu y gylchdaith 
: hon yn neillduol o ddefnyddiol er lledaenu gwy- 
bodaeth o'r gwirionedd, ac er cadarnhau yr 
achos Protestanaidd. Ar yr un pryd yr oedd 
“ ei sel a'i fywiogrwydd yn achos y gynulleidfa yn 
_ ei wneuthur yn agored i anfoddlonrwydd y fren- 
“ hines-raglawaidd, a'r Pabyddion. Cynygiwyd 
“ gwobr trwy gyhoeddiad, ìi bwy bynag a'i cymerai 
_ neu a'i lladdai ef; ac amryw yn cael eu cynhyrfu 
7 gan falais neu gybydd-dra, oeddynt yn gwylio 
. am adeg i ymaflyd ynddo. Ond ni chadwodd 
hyn ef rhag ymddangos yn gyhoeddus, na rhag 
“ teithio trwy y wlad yn y cyflawniad o'i ddyled- 
swydd. Ei ymdrechiadau y pryd hwn oeddynt 
yn angrhedadwy fawr. 1 
Yn nechreu y flwyddyn 1560, gweinidogaeth- 
- odd Nocs yn Sant Andrew; ond yn niwedd 
” Ebrill, dychwelodd i'r brif ddinas, lle y pregeth- 
odd dros yspaid gwarchaedigaeth Leith. Cyfarfu 
cymanfa gyffredinol gyntaf Eglwys ddiwygiedig 
yr Alban yn Eiddin, ar yr ugeinfed o Ragfyr, yn 
y flwyddyn hono. Yr oedd yn gynwysedig o 40 o 
aelodau, o ba rai nid oedd ond chwech yn weini- 
dogion, ac yr oedd Nocs yn un o'r rhai hyny. 
Tua diwedd y flwyddyn hon cafodd golled fawr 
trwy farwolaeth ei wraig rinweddol, yr hon a 
adawodd ar ei hol ddau oblant_ Yn y flwyddyn 
ganlynol, ymwelodd y Frenhines Mart? â'r Alban, 
yn mis Medi. Ychydig ddyddiau ar ol ei dyfod- 
iad, danfonodd am Nocs ati i'r palas, a chafodd 
hir gyfrinach âg ef. I'r cyhuddiadau a ddygwyd 
y pryd hwnw yn ei erbyn ef, atebodd yn wrol a 
doeth, ac amddiffynodd achos y gwirionedd. Yn 
nechreu y flwyddyn 1562 aeth i Angus, i flaenori 
yn etholiad a sefydliad Ioan Ersein, o Dun, fel 
arolygydd Angus a Mearas; ac yn Mai cafodd 
gyfrinach arall â'r Frenhines. Y pryd hwn yr 
oedd Nocs yn pregethu ddwywaith bob Sabbath, 
a thair gwaith ar ddyddiau eraill, heblaw dyled- 
swyddau gweinidogaethol eraill ag oedd yn cael 
eu cyflawni ganddo. Ond gan fod ei lafur yn 
cynyddu yn ddirfawr, sefydlodd y gymanfa gyff- 
redinol Ioan Craig, gweinidog Heol Canon, .yn 
gynorthwywr iddo. Yr oedd efe yn yn awr yn 
fynych yn ymwneyd mewn dadleuon â mynach- 
od ac offeiriaid, y rhai a amddiffynent y ffydd 
Babaidd, ac a arddelwent ddadleuaeth; ac yn y 
gorchwyl hwn amlygodd ddysgeidiaeth a duwiol- 
deb mawr. 
Yn 1564 priododd Nocs yr ail waith & Margaret 
Stewart, merch Arglwydd Ochiltree, yr hon a 
barhaodd i gyflawni dyledswyddau gwraig tuag 


ato mewn modd crefyddol a thirion hyd ei farw- 
olaeth. Yn Awst aeth, mewn canlyniad i sef- 
ydliad y gymanfa gyffredinol, i Aberdeen a'r 
Gogledd, fel ymwelwr yr eglwysi, lle yr arosodd 
dros chwech neu saith wythnos. Y flwyddyn 
hon adnewyddodd Nocs hefyd ei gyfeillzarwch 
âg Iarll Murray; ac mewn canlyniad cafodd ei 
gyhuddo o gynorthwyo yn y terfysg a gyfodwyd 
gan Murray, ac Arglwyddi eraill, y rhai a wrth- 
wynebent briodasjy Frenhines. 1'r dyben pa fodd 
bynag i ochelyd y cyfryw gyhuddiad, ac hefyd i 
wrthwynebu y ddrwgdybiaeth o barth ei ymddi- 
eithriad oddiwrth y grefydd ddiwygiedig, progy- 
ethodd yn Awst oddiwrth Esa. xxvi. 13, 14. 
Gwedi i'r brenin glywed am y bregeth hono, a 
thybied fod rhyw ranau o honi yn cyfeirio ato ef, 
y nos hono gorchymynodd am ei gymeryd o'i 
wely, a'i ddwyn ger bron y dirgel-gyngor. Ar- 
chwyd iddo yno adael heibio pregethu, ond 
gwrthododd gydsynio, eithr amddiffynold y gol- 
ygiadau ag yr oedd efe wedi eu traddodi. Nid 
yw yn ymddangos, pa fodd bynag, iddo fod ddim 
amser heb bregethu; oblegyd y brenin a'r fren- 
hines a ymadawsant o Eiddin cyn y Sabbath can- 
lynol, ac nid oedd y gwaharddiad iido bregethu 
yn cyrhaeddyd dim yn mhellach na'u harosiad 
hwy yn y ddinas. Pan ddychwelodd y frenhines 
i Eiddin, ar ol brad laddiad. Rizzo ymadawodd 
Noces, gan encilio i Cyle. Gan ei fod wedi ei all- 
tudio oddiwrth ei braidd, barnodd fod hono yn 
adeg gyfleus iddo ymweled â Lloegr, i'r dyben 
i drefnu achosion arianol cysylltiedig a'r Diwyg- 
iad, ac i ymweled â'i ddau fab. Dychwelodd 
Noces at ei braidd, pan yr enciliodd y frenhines 
gyda Bothwell ì Dunbar. Ar y nawfed ar hugain 
o Orphenaf, pregethodd y diwygiwr bregeth 
coroniad I :go VI., yn eglwys blwyfol Stirling. 
Ar y pymthegfed o Ragfyr pregethodd Noes ar 
agoriad y Senedd, gan eu hanog hwynti ddechreu 
gydag achosion crefydd. Yn ngweithred cadarn- 
had llywyddiad yr eglwys, sefydlwyd Nocs yn 
un o'r dirprwyrwyr i dynu allan y. pynciau per- 
thynol i lywodraeth eglwysig, i'r dyben i'w cyf- 
lwyno ger bron eisteddfod ganlynol y Senedd. Yn 
Hydref, 1570, cafodd Nocs ei daroâ'r parlys mud, 
yr hyn a effeithiodd ar ei lefariad yn fawr. Daeth 
ei sefyllfa i fod yn eithaf peryglus. Yn Bbrill, 
1571, pan y derbyniodd Cilcaldy yr Hamiltoniaid 
â'u byddinoedd i gastell St. Andrew, yr oedd eu 
gelyniaeth mor gryf yn ei erbyn cf fel yr oedd ei 
gyfeillion yn gorfod gwylio ei dy ef drwy y nos. 
Ar y pumed o Fai, 1571, galawodd Eiddin, a 
chan groesi y Ffrith yn Leith, teithiodd yn araf- 
aidd i St. Andrew, lle yr oedd wedi dewis encilio 
iddo; ond er ei fod yn rhydd oddiwrth berygl 
personol, ni phrofodd Nocs y tawelwch dysgwyl- 
iedig yn Se. Andrew. Tra yn gwneuthur ei aros- 
iad yno, cyhoeddodd ei amddiífyniad i'r grefydd 
ddiwygiedig, mewn atebiad i lytbyr wedi ei ys- 
grifenu gan Jesuad Albanaidd, Oddiwrth an- 
mhariad cyflym iechyd Nocs, ymddangosodd yn 
debygol y byddai iddo derfynu ei oes yn St. 
Andrew; ond mewn canlyniad i'r drwydded 
rhwng y brenin a phleidwyr y frenhines, a thawel- 
wch dinas Eiddin yn yr achos hwnw, dychwel- 
odd y Diwygiwr yno. Yn mis Medi dechreuod 
bregethu yn eglwys y Tolbwth, yr hon oedd y 
awr wedi ei pharotoi gyda golwg arno, 


NOD 


604 


NODD 


Ar yr unfed ar ddeg o Dachwedd canlynol 
cymerwyd Nocs gan beswch trwm, a thynodd yn 
gyflym tua therfyn ei yrfa: ac ar y pedwarydd 
dydd ar hugain o'r mis hwnw, bu farw yn y 
ddwyfed flwyddyn ar bymtheg a thriugain o'i 
oedran, nid yn gymaint o herwydd effeithiau 
henaint, ag o herwydd effeithiau ei lafur 
corfforol digymar, a phryder gwastadol ei 
feddwl. Ary 26ain o'r un mis claddwyd ef 
yn mynwent St. Giles; ac yr oedd yn bresenol 
ar yr achlysur, y rhaglaw newydd Morton, holl 
bendefigion y ddinas, a thyrfa fawr o bobl. Wedi 
gosod ei gorff yn y bedd cyhoeddodd y Rhaglaw 
mewn modd pwysig eì ganmoliaeth, yn y geiriau 
hygof canlynol:—“ Yma y gorwedd un, yr hwn 
erioed ni ofnodd wyneb dyn.” 

Cafodd Nocs ei gyfenwi y diwygiwr gwrol; a 
diameu ei fod yn teilyngu y cymeriad. Yn ei wrol- 
deb personol, a'i hyawdledd poblog, yr oedd yn 
debygiLuther. Hidybiau athrawiaetholoeddynt 
Galfinaidd; ac fel Zuinglius, yr oedd yn mawr 
hoffi egwyddorion rhyddid crefyddol. Effeithiodd 
]awer er dwyn oddiamgylch waith mawr y Di- 
wygiad, ond yr oedd ei foesau mor erwin, a'i 
dymher mor sarug, er ci fod yn teilyngu parch 
cyfartal â Luther a Melancthon, eto nid oedd yn 
cael ei garu yn ogymaint. Yr oedd Nocs pa 
fodd bynag yn cael ei adnabod a'i garu gan y 
gwyr penaf yn mysg y diwygwyr yn Ffrainc, 
gwlad y Swisiaid, a'r Ellmyn; ac yr oedd y parch 
anwylaidd a dalwyd i'w goffadwriaeth yn yr 
Alban ar ol ei farwolaeth, yn dangos nad oedd 
yr effeithioldeb ag yr oedd efe yn ei gael ar ei 
gydwladwyr dros ei fywyd yn orfodol, eithr ei 
fod wedi ei sylfaenu ar eu meddyliau dyrchafedig 
am dano. “ Wrth ystyried, (medd Dr. M 'Crie,) y 
fath gymeriad ag eiddo Nocs, nid y dyn yn gy- 
maint a'r Dvygiwr, a ddylai dynu ein sylw. Y 
falentau sydd yn taro un oes a sefyllfa a fyddant 
yn hollol anaddas i un arall; ac y mae doethineb 
rhagluniaeth yn codi dynion i fyny wedi eu cyn- 
ysgaeddu mewn modd arbenig â chyneddfau 
cyfaddas i'r gorchwyl sydd ganddynti'w gyflawni 
er gwasanaeth dynolryw, yn arddelwi cin hystyr- 

.iaeth neillduol.” Tynwyd ei gymeriad yn y modd 
canlynol, gan Banatyne, ac yn ddiamheuol, y 
mae yn teilyngu ystyriaeth :—““ Yn y modd hyn, 
(medd efe,) yr ymadawodd y gwr Duw hwn; 
goleuni yr Alban, cysur yr eglwys ynddi, drych 
crefydd, patrwn, neu esiampl i bob gweinidog 
cywir, o burdeb buchedd, iachusrwydd athraw- 
iaeth, a hyfdra yn ceryddu pechod; un nad oedd 
yn gofalu dim am ffafr dynion, gan pa mor fawr 
y dygwyddent fod, Y fath ddeheurwydd wrth 
addysgu, y fath hyfdra wrth geryddu, a'r fath 
casineb at bechod, oedd ynddo ef, fel nad yw fy 
hurtrwydd anwybodus i yn analluog i'w osod ef 
allan; a phe cynygiwn hyny ni byddai y cyfryw 
weithred amgen goleu canwyll i ddangos yr haul ; 
gan fod ei rinweddau filo weithiau yn fwy ad- 
nabyddus i'r byd, nag y mae yn bosibl i mi eu 
darlunio.” 

NODAU GRAS, yn gyffredinol, arwyddion 
cywir ddychweliad. dr. Adenedigaeth, Dych- 
weliad, Yn neillduol, arwyddion unrhyw rin- 
wedd ysbrydol, megys ffydd, gobaith, cariad, &c., 
y rhai gwel. 


NODAU YR EGLWYS, arwyddion arbenig, 


ar sail pa rai y mae'r Pabyddion yn arferol o 
arddelwi yr anrhydedd i Eglwys Rhufain yn unig 
o'r cyfenwad Y Wir Eglwys: sef yn ol barn ei 
hysgrifenwyr yn gyffredinol, undeb, purdeb, 
cyffredinolrwydd, ac apostolrwydd; neu yn ol 
Belarmine, cyffredinolrwydd, henafiaeth, parhad, 
helaethrwydd, olyniad esgobawl, cydgordiad 
apostolaidd, undeb, purdeb, ac effeithioldeb 
athrawiaeth, santeiddrwydd buchedd, gwyrthiau, 
proffwydoliaeth, addefiadau ei chaseion, terfyniad 
(ruenus ei gwrthwynebwyr, a'i dedwyddwch 
tymhorol. Cymharer hanes Eglwys Rhufain 
gyda golwg ar y pethau hyn, mewn modd di- 
duedd, â'r eglwys Apostolaidd gyntefig, fel y mae 
yn cael ei darlunio yn y Testament Newydd, a 
bydd yn ddigon eglur pa mor ddisail yw arddelw- 
adau ei phleidwyr. 

NODIADAU, (nodiad,) sylwadau eglurhaol, 
beirniadol, addysgiadol a defnyddiol, ar adnod- 
au, dosranau, neu benodau o'r Beibl; neu ar ryw 
ganghenau o athrawiaeth crefydd, Edrych £Es- 
poniad. 

NODDFA, (nawdd,) amddiffynfa, lloches, neu 
nawdd le, Diar. xiv. 26. 

Y mae Duw, yn ei natur, ei ragluniaeth, a'i 
ras, yn noddfa i'w bobl, y rhai sydd yn ymddir- 
ied ynddo, Deut. xxxiii. 27; Ps. xlvi. 1; ac y 
mae yn noddfa amlwg, agos, gadarn, hydraidd, 
gyflawn, a thragywyddol.“ Ato y rhed y cyf- 
iawn, ac y mae yn ddyogel,” Diar. xviii. 10, 

I ragflaenu llofruddiaeth, ac i ddyogelu y neb 
a laddai ei gymydog yn amryfus rhag cynddar- 
edd ei erlyniwr, trefnodd Duw chwech o ddinas- 
oedd noddfa yn Israel gynt; tairodu y dwyrain 
i'r Iorddonen, Beser, Golan, Ramoth-Gilead; a 
thair o du_y gorllewin, sef. Cades-Naphtali, 
Sichem, ac Hebron; oll yn perthyn i'r Lefiaid, 
Num. xxxv. 10—34; Deut.iv. 41, 42, 43 ; xix. 
4—10; Jos. xx. 

Mewn cyfeiriad, tebygol, at y dinasoedd nodd- 


fa Iuddewaidd, y gelwir yr Arglwydd Iesu Grist 


yn noddfa. Cymhwysir Esa. viii. 14, â Heb, iv. 
18. Gr. 1. Yr oedd y dinasoedd noddfa o drefn- 
iad a gosodiad Duw, Num. xxxv. 10—12; Jos, 
xx 2,3. Felly y mae Crist, Esa. xlii. 1.. 2. Yr 
oedd rhyw noddfa yn agos i'r llofrudd pa le bynag 
y dygwyddai fod pan mewn angen am dani. Yr 
oedd gwlad Canaan wedi ei thraianu yn dair 
dosbarth, a dinas noddfa yn nghanol pob dos- 
barth, mor gyfleus, medd Mathew Henri, fel y 
gallai dyn gyrhaeddyd un o honynt mewn haner 
diwrnod, o unrhyw gwr o'r wlad. Yr oedd Cades 
yn Naphthali, y llwyth mwyaf gogleddol; Hebron 
yn Judah, y llwyth mwyaf deheuol; a Sichem, 
yn Ephraim, yn y canol; ac yn agos yr un bell- 
der oddiwrth y ddwy arall. Nid yw Crist, gan 
ei fod yn holl-bresenol, yn nepell oddiwrth y 
rhai sydd yn edrych eto mewn cyfyngder, am 
ymwared. Nid oes achosi neb fod haner diwrnod, 
na haner awr, yn cyrhaedd y noddfa hon; gan 
nad oes achos iddo ond credu, (yr hyn a ellir ei 
gyflawni mewn eiliad, ac y mae ynddi, Act. xvi. 
90. 83. Yr oedd y dinasoedd noddfa yn amlwg. 
Dinasoedd oeddynt; ac ar fryniau yn gyffredin 
y mae dinasoedd yn gorwedd, Math. v. 4. Yr 
oedd y tair dinas noddfa ag oedd yn ngwlad 
Canaan ar fynyddoedd; Cades, yn mynydd 


| Naphtali; Sichem, yn mynydd Ephraim; a 


NODD 


605 


NOF 


Hebron, yn mynydd Juda, Jos. xx. 7. Y mae 
Crist, a threfn yr iachawdwriaeth trwyddo, yn 
amlwg iawn yn ngair Duw, Esa. xxxv. 8. 4. 
Yr oedd pob chwareu teg i'r llofrudd am ei 
einioes—pob hwylusdod. iddo fyned i'r noddfa. 
Yr oedd y ffyrdd i'r dinasoedd noddfa yn llydain, 
(320 gufyddau, neu 48 o droedfeddi o led,) ac 
yn cael eu cadw mewn ansawdd dda yn wastad- 
ol, gan y byddai swyddogion y ddinas yn edrych 
drostynt ar y pymthegfed dydd o fis Adar, bob 
blwyddyn. Codid pontydd dros y nentydd a'r 
afonydd; ac ar bob croesffordd, er atal camgy- 
meriad, ac er arbed trafferth, amheuaeth, a phe- 
trusder, gosodid myneg-byst, a'r gair muiclat, 
miclai, (noddfa, noddfa,) wedi ei gerfio mewn 
llythrenau eglur arno. ““Hen ffordd dda” yw 
ffordd crefydd. “Y mae yn amlwg i'r neb a 
ddeallo, ac yn uniawn i'r neb a gaffo wybodaeth.” 
“* A rodio'r ffordd, pe byddent ynfydion ni chy- 
feiliornant,” Jer. vi. 16; Diar. viii. 8; Esa. xxxv. 
8,9. 5. Yr oedd y ddinas noddfa yn rhydd i 
bawb, i'r dyeithr yn gystal a'r priodor, Num. 
xxxv. 15. Y mae croesaw i bawb yn ddiwahan- 
iaeth ddyfod at Grist; ac y mae efe yn sicrhau 
na bydd iddo fwrw allan mewn un wedd neb a 
ddelo ato, Esa. xlv. 22; Ioan vi. 37. 6. Tybia 
rhai fod y llofrudd yn ddyogel wedi iddo gyr- 
haeddyd y meusydd pentrefol, neu y terfynau 
cylchynol perthynol i'r ddinas, y rhai a gynwys- 
ent fil o gufyddau o amgylch iddi, Num. xxxv. 
2—5. Sicr yw fod rhyddid iddo wedi dyfod iddi, 
i fyned can belled a hyny allan o honi, heb ber- 
yglu ei einioes, Num. xxxv. 26. Tebyg gan 
hyny ei fod yn ddyogel wrth ffoi, mor gynted y 
gosodai ei droed ar y tirsanteidd ; ac nas gallasai 
dialydd y gwaed gyffwrdd âg ef yno i'w niweidio. 
Pa fodd bynag, y mae yn eithaf sicr fod y ffoad- 
ur ysbrydol yn ddyogel o ran ei gyflwr mor 
gynted ag y credo yn Nghrist, er nad yw eto 
wedi cyrhaeddyd llawn sicrwydd gobaith, llawer 
llai perffeithrwydd hollol. 7. Heblaw hyny, yr 
oedd y dinasoedd noddfa yn gyflawn o angen- 
rheidiau bywyd, ac nid oedd arf dinystriol o'u 
mewn. See Brown's Dic., artîcle Refuge,. Y 
mae pob cyflawnder yn Nghrist; £fe nid oes dim 
damnedigaeth i neb ag sydd ynddo ef, Col. i. 19; 
Rhuf. viii. 1, 

Tybia rhaii Dduw orchymyn i Israel pan y 
deuenti Ganaan, ychwanegu tair o ddinasoedd 
noddfa eraill at y chwech anodwyd ; ond iddynt 
esgeuluso gwneuthur hyny. _ Sylfaenir y cyfryw 
dyb ar Deut. xix. 8, 9. Ond y mae hyn, a 
dywedyd y lleiaf, yn ymddangos yn eithaf am- 
heus. Rhoddwyd 48 o ddinasoedd, yn ol gor- 
chymyn Duw, i'r Lefiaid, Num. xxxv. 7; Jos. 
xxi,igyd. Wedi cael cynifer, y mae yn eithaf 
annhebygol y buasent yn esgeuluso cysegru cy- 
maint a naw o honynt, wrth orchymyn Duw, yn 
ddinasoedd noddfa; yn enwedig gan na buasent 
trwy hyny yn tlodi dim arnynt eu hunain, eithr 
yn ychwanegu at anrhydedd a breintiau y cyf- 
ryw ddinasoedd, yn gystal ag at eu henwogrwydd 
eu hunain fel goruchwylwyr etholedig Duw. Yr 
oedd Moses wedi neillduo y tair dinas noddfa yn 
yr anialwch cyn marw, Deut iv. 41l—43, Gad- 
awyd y tair eraill o angenrheidrwydd, heb eu 
neillduo hyd nes bod Israel mewn meddiant o 
wlad Canaan, Gorchymyn i ychwanegu y tair 

4'r 


hyn at y rhai a neillduodd Moses, er gwneuthur 
y rhif a orchymynodd Duw i fyny, yw Deut. xix. 
8, 9; yr hyn hefyd a wnaethpwyd gan Joshua, 
canlyniedydd Moses, Jos. xx. 7, 8. 

NOFATIAID, canlynwyr Nofatus, henuriad 
yr eglwys yn Rhufain ; ac un arall o'r enw, yr 
hwn ydoedd ar yr un pryd yn henuriad yn eg- 
lwys Carthage, y rhai a ymadawsant â chyfun- 
deb yr eglwys Gatholig, neu gyffredinol, yn y 
flwyddyn 251, herwydd llygredigaeth ei dysg- 
yblaeth. | 

Yr oedd tywydd y Cristionogion cyntefig yn 
dra chyfnewidiol. Wedi iddynt gael eu mawrhau 
gan un ymerawdwr, yn mhen ychydig erlidid 
hwynt yn greulon gan un arall. Yn nhymor 
llwyddiant, llawer o ddynion diadgenedledig a ym- 
unent â hwynt, y rhai yn amser erledigaeth a ym- 
chwelent eilwaith at baganiaeth. Ar ddychwel- 
iad llonyddwch a llwydd, lluoedd o'r cyfryw 
wrthgilwyr a ymgeisient am adferiad i gymun- 
deb eglwysig; ac yn aml llwyddent am dder- 
byniad ebrwydd; yn neillduol yn Rhufain. Wedi 
i Ffabian, gweinidog diweddaf yr eglwys yn y 
ddinas hono gael ei ferthyru yn nechreuad yr 
erledigaeth, cymerodd Cornelius, un o'r henur- 
iaid, fantais oddiwrth ostegiad y dymestl, i agot 
drws cymundeb eglwysig i'r minteioedd cymysg- 
edig a bleidient ei etholiad efi'r swydd esgob- 
aethol. Yr oedd Nofatus, ei gyd-henuriad, yn 
ofidus herwydd ei ymddygiad anaddas, a gwnaeth 
amryw gynygion i atal y cyfryw annhrefn rhag 
cymeryd lle; ond profodd ei holl ymdrech yn 
ofer. Dewiswyd Cornelius yn esgob; a llawer 
o'i bleidwyr y rhai oeddynt wedi bod yn wrth- 
gilwyr digywilydd, a ddyrchafwyd mewn canlyn- 
iad, i barch ac anrhydedd. Cyfeill'on Nofatus, yn 
cynwys yn agos holl gyffeswyr ffyddlon Rhufain 
yn amser yr erledigaeth, a wnaethant ardystiad 
cyhoedd yn erbyn yr ymddygiad, ac a ffurfiasant 
eu hunain yn eglwys ar wahan. Canlynwyd eu 
hesiampl yn uniongyrchol gan luoedd o Grist- 
ionogion gofidus yn Carthage, Antioch, Arvles, 
ac amryw ddinasoedd mawrion eraill perthynol 
i'r ymerodraeth. Cynhyddodd y blaid newydd 
yn ebrwydd mewn rhifedi ac ymledaeniad; a 
thros fwy na dau cant o flynyddoedd gellir dy- 
wedyd eu bod yn cynwys prif amddiffynfa y ffydd 
Gristionogol rhag ymgyrch coelgrefydd a chy- 
feiliornadau. 

Cyfarfu y Nofatiaid, fel Cristionogion eraill, 
â gwahanol dywydd. Weithiau yr oeddynt 
yn ddeiliaid parch a dyrchafiad; a phrydiau 
eraill yn wrthrychau gwawd a dirmyg. Dros 
deyrnasiad tri ymerawdwr olynol, cawsant eu 
llwytho â ffafrau y llys ymerodrol; a chawsant 
amryw gymelliadau i aduno â'r eglwys Gatholig, 
Ymlynasant pa fodd bynag yn ddiysgog yn eu 
hymneillduaeth, purdeb eu hathrawiaeth, a'u 
gwrthwynebiad i lygredigaeth mewn dysgybl- 
aeth. Methodd erledigaeth dros hir ams:r a 
lleihau eu rhifedi. Wedi i'w cynulleidfaoedd gael 
eu gwasgaru, ac wedi iddynt gael eu hymddifadu 
o'u gweinidogion a'u haddoldai, yr ydym yn eu 
canfod drachefn a thrachefn yn ymddanoes mor 
gadarn a lluosog ag o'r blaen. Ond er hyn oll, 
cawsant eu darnio i'r fath raddau, er nad eu 
holloi ddinystrio, fel yr aethant o'r diwedd bron yp 
hollol o'r golwg ; ac o herwydd gorïod mabwrae 


NOS 


606 


NWY 


iadu enwau dyeithr a newyddion, cawsant, oddi- 
eithr ar droau, eu colli mewn hanesyddiaeth. 
Wedi glynu yn anrhydeddus wrth y gwirionedd 
dros yn nghylch tri chant o flynyddoedd, nìd oes 
genym nemawr ychwaneg i ddywedyd am dan- 
ynt, nag iddynt barhau dan wahanol gymeriad- 
au i hanfodi hyd amser y Diwygiad Protestan- 
aidd 
Yr enw mwyaf cyffredin wrth yr hwn yr ad- 
nabyddid hwynt, ydoedd Cathariaid, neu Bur- 
edigion, (Purifans).. Nid yw yn ymddangos 
iddynt fabwysiadu yr enw hwn eu hunain; eithr 
iddo gael ei gymhwyso atynt mewn ífordd o 
wawd gan eu gelvnion. Pan y cymhwysent ef 
atynt eu hunain nìd oedd yn arwyddo mwy na'u 
bod o gydwybod wedi gadael y cyfundeb Cathol- 
ig, a'u bod yn ardystio yn gyhoeddus yn erbyn 
y llygredigaethau mewn athrawiaeth a dysgybl- 
aeth oedd wedi goresgyn yr eglwys gyffredinol. 
Tra yr oedd eu gwrthwynebwyr yn eu galw hwy 
yn Nofatiaid oddiwrth eu sylfaenwyr, galwent 
hwythau eu gwrthwynebwyr, herwydd yr un 
rheswm, yn Corneliaid; ac weithiau mewn modd 
anghanmoladwy yn wrthgilwyr, Capitoliaid, a 
Synendriaid. : 
Yr.oedd rhifedi credoau y drydedd a'r bed- 
waredd ganrif bron yn annifeiriol.. Y mae Hil- 
lary, pencampwr gorllewinol yr iawn-ffyddiaid, 
yn eu darlunio yn y modd canlynol:—“ Y 
mae genym, (medd efe,) gynifer o greodau ag 
o dueddiadau; a chynifer athrawiaeth ag o 
ddulliau. Arwyddir cyffesiadau genym yn ol 
ein nwydau; ac esbonir hwynt genym yn ol ein 
mympwy. Yr ydym yn cael ein cylch-arwain 
gan bob awel-ddysgeidiaeth. Bob blwyddyn a 
phob mis yr ydym yn cyhoeddi credoau newydd- 
ion yn nghylch y Duwdod. Yr ydym yn ym- 
wrthod Â'n credoau, ac yn eu hamddiffyn; yn 
amddiffyn pleidiau, ac yn eu hesgymuno. Yn 
ein tro yr ydym yn ddinystrwyr ac yn ddinystr- 
iedig.” Ond yn yr amser cyfnewidiol hwn, a 
thra yr oedd Ariaeth yn bygwth gorlenwi yr 
eglwys, y Nofatiaid, neu y Cathariaid a gadw- 
asant eu hunain yn ddihalog. Ymddengys idd- 
ynt gael eu cyfodi gan yr Arglwydd mewn oes 
lygredig, pan yr oedd gwirionedd yn pallu o'r 
ddaear, fel tystion drosto. “Ni chawsant hyd 
yn ddiweddar eu cyhuddo erioed o gyfeiliornadau 
athrawiaethol. O'u cychwyniad dros y tri 
chan mlynedd y buont yn blaguro, parhasant yn 
enwog am eu tybiau efengylaidd uniawngred. 
Eu nodweddiad gwahaniaethol vdoedd eu cyn- 
dyn-wrthodiad ìi dderbyn dynion yn oli gymun- 
deb, ac oeddynt, ar ol bedydd, wedi syrthio i 
bechodau gwarthus; ond er hyny, nid oeddynt 
yn rhyfygu eu cau allan o obaith iechydwriaeth. 
Yr oeddynt fel Ymneillduwyr Prydain, yn ym- 
adael o gyfundeb yr eglwys Gatholig, nid o 
herwydd athrawiaeth, ond yn benaf yn achos 
dysgyblaeth; a gellir herwydd hyn eu cyfenwi 
“Yr Ymneillduwyr Cyntefig.” 
NOFOGENTZIAID, plaid o hen Ymneilldu- 
wyr Russia, y rhai a ddirgymhellantbriodas mewn 
gwrthwynebiad i'r rhai a anogant weddwdod. 
NOS, Gr. N»&£; Llad. Noz; yn briodol, y 
cyfryngiad amserol rhwng yr hwyr a'r boreu, 
neu yr holl ysbaid o fachludiad i godiad hanl. 
Yn allegawl, nos a ddynoda adfyd, anwybodaeth, 


a marwolaeth, Esa. xxi. ll; Rhuf. xiii. 12; 
Ioan ix. 4. 

NOSWYL, (nos-gwyl,) y nos cyn unrhyw wyl. 

NWYDAU, (mwyd,) yn hytrach anwydau, 
gwahanol gynhyrfiadau y meddwl gyda golwg 
ar yr amrywiol wrthrychau a fyddont yn effeithio 
y synwyrau. 

Yn mherthynas i rifedi y nwydau dynol, y mae 
moes ddysgwyr yn amrywio yn eu golygiadau. 
Le Brun sydd yn eu cyfrif yn ugain o rifedi; sef 
astudrwydd, hoffder, aruthredd, parch, llesmair, 
neu berlewyg, llawenydd gyda thawelwch, chwer- 
thiniad, dirboeniad, poenau corfforol yn unig, 
prudd der, wylofain, tosturi, dirmyg, arswyd, 
dychryn, digofaint, casineb, eiddigedd, ac an- 
obaith. Gellir darlunio y rhai hyn oll â'r pwyntl, 
ar bapur, neu gywarchlen. Y mae rhai yn ych- 
wanegu atgasrwydd, cariad, gwynfydiad, &c., at 
y rhifedi uchod ; ond tybiem nal oes achos, gan 
fod y rhai hyn yn gynwysedig yn y lleill, 

Dosbarthir y nwydau i hyfryd ac anhyfryd, 
addas ac anadda-, eyhoedd ac anghyhoedd, 
cymdeithasol a hunanol. 

Ynddynt eu hunain, nid yw nwydau nac yn 
dda nac yn ddrwg; graddau eu gweithrediad, 
mewn cysylltiad â'r dyben y defnyddir hwynt 
iddo, yn unig sydd yn cyfansoddi eu rhinwedd- 
oldeb, neu eu drygedd. 

Gyda golwg ar achosion gwreiddiol y nwydau, 
sylwir eu bod yn cyfodi oddiwrth argraffiadau 
gwrthrychau defnyddiol ar y synwyrau; ac hefyd 
oddiwrth fyfyrdod ac adfyfyrdod, neu waith yr 
enaid yn meddwl am bethau dyfodol, neu yn 
adfeddwl am bethau wedi myned heibio. 

Yn gyffredinol, herwydd perthynas agos y coríf 
a'r enaid â'u gì'ydd, cyffroir y nwydau trwy 
effeithioldeb pethau sylweddol, defnyddiol, gwel- 
edig, neu deimladwy, ar y synwyrau corfforol; 
ond nid felly yn unig, gan fod yn eglur fod peth- 
au ysbrydol ac anweledig, megys cariad Duw, 
nef, uffern, tragywyddoldeb, &c., yn alluog hefyd 
idd eu cynhyrfu a'u cyffroì. 

Yn mherthynasi ddefnyddioldeb neu wasan- 
aethgarwch y, nwydau, y mae yn sicr eì fod yn 
fawr ac amrywiol. Yn annibynol arnynt ni bu- 
asai dyn, ar y goreu, ond ymlusgwr dioglyd, yn 
cael ei orchfygu gan syrthni naturiol ei ran an 
ifeilaidd.. Oddiwrthynt hwy y mae llawer o'i 
fywiogrwydd a'i weithgarwch yn cyfodi. Iddynt 
hwy, fel yr achosion cynhyrfiol, y mae barddon- 
iaeth, gwybodaeth, paentiad, cerddoriaeth, a'r 
holl loyw-gelfyddydau, i'w tadogi; ac nid yw eu 
gwasanaethgarwch yn llai yn achos gwirionedd a 
chrefydd. “'Hwynt-hwy, (medd y Dr. Watts,) 
pan wedi eu santeiddio, ydynt alluoedd a deall- 
twriaeth yn gweithredu mewn ymofyniad am y 
gwirionedd, gyda golwg ar athrawiaeth a dyled- 
swyddau crefydd; hwynt-hwy a gadwant y 
meddwl yn sefydlog ar bethau dwyfol; hwynt- 
hwy sydd yn gwneuthur dyledswyddau santaidd 
yn llawer esmwythach, a themtasiynau i bechod 
yn llawer gwanach; hwynt-hwy sydd yn ein 
gwneuthur yn fwy tebyg i Grist, ac yn fwy addas 
i'w fwynhau yn y nef.” 

Ond er mor ddefnyddiol yw y nwydau neu'r 
serchiadau, eto gallant achosi drygau mawrion 
os gadewir hwynt heblywodraeth.. Gydagolwg 
ar eu rheoleiddiad, dylid gofalu am eu cadw-a 


OBR 


607 


OC 


a 


fewn eu terfynau priod, ac ar wrthrychau addas. 
I'r dyben hwn dylid edrych na byddont yn 
effeithio ar ein tybiau, yn rhagflaenu'r deall, yn 
ymwneyd & phethau dibwys ac yn esgeuluso 
pethau pwysig; yn amlygu eu hunain mewn 
modd anaddas, ac yn afreoleiddio'r ymddygiad. 
Pan y mae y pethau hyn yn dygwydd y maent 
yn trosi eu terfynau priod, a gallant achosi gofid 
yn hytrach na lles. I'r dyben i'w iawn lywodr- 
aethu, dylem fod yn gwybod ein dyledswydd, yn 
cymeryd Gair Duw yn rheol, dyfal-barhau mewn 
gweddi, ac ymddiried yn ddiysgog yn yr Ar- 
glwydd, 

Oddiwrth y cyfan, dysgwn y pwys mawr o 
ddeall y nwydau, a'r angenrheidrwydd o'u dwys 
ystyried. Í'r dybeni gyrhaeddyd gwybodaeth 
gyllawn o honynt, y mae llawer o gywreinrwydd, 
amynedd, sylw, a dealltwriaeth yn angenrheidiol: 
etoer cyrhaeddyd golygiadau priodol yn mherth- 
ynas i'r enaid dynol, a'i amrywiol weithrediadau; 
er darganfod y camgymeriadau ag ydynt yn cyfodi 
oddiar dymherau gwresog a rhysedd syniadol, er 
gwybod cyffwrdd â'u hamrywiol danau, a'u cyfar- 
wyddo a'u defnyddio i'r dybenion goreu; y mae 
myfyrio y nwydau yn ymddangos yn beth o'r 
pwys mwyaf, ac yn llwyr angenrheidiol. 

E '* Yn mhlith yr amrywiol wybodaethau ay 
 syddynarddelwi ystyriaeth yrenaid dynol, nid ocs 
un (medd Mr. Oogan,) yn fwy ei phwys na hon. 
Beth bynag sydd yn dal agos berthynas â ni ein 
hunain, rhaid ei fod o'r pwys mwyaf i ni. Rhaid 
gan hyny, fod ystyriaeth o weithrediadau ein 
meddyliau ein hunain, dargaufodiad o'r effaith 
sydd gan wrthrychau allanol arnom, gwybodaeth 
o ansawdd ein cyífroadau a'n serchiadau, a deall- 
twriaeth o'r achos ein bod yn cael ein heffeithio 
mewn rhyw fodd arbenig, a thuedd uniongyrchol 


ynddynt i effeithio yn fawr ar ein hymdriniaeth» 
au, ein cymeriadau a'n dedwyddwch. Gellir 
dywedyd gyda'r priodoldeb mwyaf, fod y wybod- 
aeth o'r pethau hyn o lawer mwy o bwys gyda 
golwg ar ein dedwyddwch personol ni ein hunain, 
nag yw y wybodaeth fwy dirgel yn nghylch 
ansawdd yr enaid dynol, ïe, nag yw y wybodaeth 
fwyaf cywrain yn nghylch ei galluoedd deallawl ; 
canys yn ol fel y byddo y nwydau a'r serchiadau 
yn cael eu cynhyrfu a'u cyfarwyddo gyda golwg 
ar y gwrthrychau a chwilir gan ein galluoedd 
eneidiawl, yr ydym yn dyfod yn ddefnyddiol i ni 
ein hunain neu eraill ; yn dyrchafu i gymeradwy- 
aeth, neu yn suddoiddirmyg ; yn cyfranu neu yn 
mwynhau dedwyddwch neu annedwyddwch. Eg- 
lurhad cywrain o'r cyfryw nwydau a_ serchiadau 
sydd o gymaint pwys gan hyny i'r moesddysgwr 
ag yw gwybodaeth o ddifyniaeth i'r llawfeddyg. 
Y mae yn cyfansoddi egwyddorion sylfaenol 
ymarferiad rhesymol. Mewn ystyr foesol, difyn- 
iaeth y galon ydyw; yn dangos y modd a'r 
achos o'i churiadau; ei harwyddion o gyflwriach- 
usol, neu o ansawdd afiach, yn dynoethi ei 
chlefydau a'u hachosion ; ac y mae yn llawer mwy 
llwyddianus na'r wybodaeth arall, y modd â pha 
un y mae yn cynysgaeddu ei pherchenog â gallu 
i gymhwyso y feddyginiaeth addas atynt.” —See 
Hutcheson, Watts, Le Brun, Cogan, and. Danan 
onthe Passions; Jeeid's Active Powerson Man, &c. 

NWYFIANT, (nwyf,) bywiogrwydd, py- 
byrwch, 

NUTZEN, Mathew Nutzen, penboethiad 
gorwyllt, yr hwn a gynygiodd sefydlu plaid tan 
yr enw Cydwybodolion, y rhai oeddynt i wrthod 
datguddiad, ac i gymeryd eu harwain yn unig 
gan reswm a chydwybod; ond methodd yn ei 
amcan, ac ni ehafodd y blaid ei sefydlu. 


OBEAH, neu OBI, math o ddewiniaeth, mewn 
ymarferiad yn mysg y Negroaid, arswyd yr hon 
sydd yn aml yn gadael y fath effaith ar eu 
meddyliau ofergoelus, hyd nes achosi cystudd a 
marwolaeth. 

OBEAWYR, arferwyr y ddewiniaeth a elwir 
Obeah. Yn y Drysorfa Efengylaidd am Rag- 
fyr, 1837, yr ydym yn cael hanes dychweliad a 
marwolaeth un o honynt yn Essecwabo, yr hwn 
dros bir amser oedd wedi peri dychryn mawr i'r 
brodorion hygoelus. Wedi clywed a chredu'r 
efengyl, dinystriodd rai o'i offerynau dewinol, a 
thaflodd y lleill ymaith; yn mysg eraill, cistan 
hirgrwn wedi ei haddurno â phlu coegwych y 
parot, trwy yr hon yr oedd ffon wedi ei ffurfio ar 
ddull carn asgwrn yn rhedeg. Priodolid i'r 
gistan hon y gallu o wella clefydau, o ddatguddio 
dirgeledigaethau, o ragfynegu pethau dyfodol; 
ac o achosi cynifer o ddrygau ag oeddynt yn 
ngallu yr ysbryd drwg i'w gwneuthur. Nid 
rhyfedd gan byny fod y brodorion ofergoelus yn 
ei harswydo ; oblegid heblaw y pethau a enwyd, 
credent fod y Jumby, (h.y., y drwg-ysbryd,) yn 
trigo yn y gistan, yn neillduol yn amser cyflawn- 
iad y defodau dewiniol, pan y llanwid hi o fwg 


a 


gan y dewin, yn yr hwn y credid ei fod yn dyfod 
allan o honi trwy yr agenau. _ Y mae y gistan yn 
bresenol yn meddiant un o gyfeillion y Genad- 
aeth, ac yn cael eí defnyddio ganddo at ei 
gwasanaeth, fel un o gofnodau buddugoliaeth y 
groes ar alluoedd y tywyllwch. 

OBEDIW, Llad. Ou, y tâl dyledus i ar- 
glwydd y faenor ar farwolaeth deiliad. Yr 
anifail goreu o eiddo y trengedig yw ei obediw ; 
neu yn ol cyfraith Hywel Dda, punt a haner 
mewn arian, “O bydd marw cerddedwr o alltud 
ar y ffordd, ba dir bynag y bo marw ynddo, a 
ddyly dalu 24 o obediw.” —Cyfraith Hywel Dda. 
“Ni thelir obediw gwr a ladder yn rhyfel, gyda'i 
arglwydd.” 

OBLATIAID, L'ad. Obla6i; gwyr lleyg, y 
rhai a gysegrent eu hunain a'u meddianau at 
wasanaeth rhyw fynachlog fel Clychgeiniaid, 
Gwisgent ddillad crefyddol gwahanol oddiwrth 
eiddo y mynachod. _ Âr eu derbyniad i'r frawd- 
oliaeth, arferid y ddefod o droi rhaíf y gloch 
oddiamgylch eu gyddfau, yn arwydd o'r gwasau- 
aeth yr oeddynt i'w gyflawni. 

OCOLOMPADIUS, Ioan Ocolompadius, neu 
Ecolompadius, y Diwygiwr Ellmynaidd, a anwyd 


(01010, 


608 


01010) 


ag cs 


Ee 


yn Winsperg, yn Ffranconia, yn 1482. Ei rieni 
oeddynt o deulu cyfrifol, a mewn amgylchiadau 
tra chysurus. Ei dad yr hwn ydoedd farsiandwr, 
a fwriadai ei ddwyn i fyny yn yr un alwedigaeth 
ag ef ei hun ; ond yr oedd ei fam yn chwenych 
ei ddwyn i fyny yn ysgolhaig, ac hia lwyddodd 
gyda'i dad i'w anfon i Goleg Heilburn. 
ebrwydd cafodd ei symud i Brif Ysgol Heidel- 
berg, lley cafodd ei raddio yn Wyryf yn bedair 
ar ddeg oed. O Heidelberg, cafodd ei ddanfon i 
Boulougne, lle y myfyriodd y gyfraith wladol 
dros chwe mis; ac yna dychweloddi Heidelberg, 
lle yr ymroddodd ì fyfyrio duwinyddiaeth. Ei 
rieni yn canfod fod eì feddwl yn ymserchu yn y 
wybodaeth hono, gan na feddent un plentyn ond 
ei hunan, a ddefnyddiasant eu meddianau er 


Ond yn ; 


pwrcasu offeiriadaeth iddo yn y dref y cafodd eì | 


eni ynddi. Cafodd alwad yno ; ond ar ol pythef- 
nos o brawf cafodd ei fod yn analluog i gyflawni 
swydd mor bwysig; ceisiodd genadiddychwelyd 
i Heidelberg, modd y gallasai gyrhaeddyd gradd 
helaethach o wybodaeth, a dychwelyd wedi ei 
addurno â gwell cymwysderau i gyflawni dyled- 
swyddau pwysig yr alwedigaeth santaidd. Wedi 
cael caniatâd, cyfnewidiodd ei feddwl ac aeth i 
Tubingen, ac oddiyno i Sartgard, lle yr oedd 
Renchlin yn byw, gwr enwog am ei wybodaeth 
o'r ìeithoedd. Arosodd yno dros dymor byr, a 
derbyniodd oddiwrth Renchlin ychydig wybod- 
aeth yn mherthynas i'r Groeg, yn yr hon iaith 
y cynyddodd i'r fath raddau, fel y cyhoeddodd 
Ramadeg ar eì ddychweliad i Heidelberg; yno 
hefyd y dysgodd Hebraeg gan athraw Yspaen- 
aidd. 
ac wedi pregethu gydag enwogrwydd dros 
flwyddyn, cafodd ei anrhydeddu yn yr un athrofa 
a'r teitl Doctor Duwinyddiaeth, Oddiamgylch 
y pryd hwnw daeth Erasmus i Basil i gyhoeddi 
ei Esponiadau, yn mha orchwyl y cynorthwyodd 
Ocolompadius ef. Gwedi gorphen y gwaith 
hwnw, symudodd Ocolompadius i Awgusberg, 
ac aeth i fynachlog St. Bridges, oddiallan i'r 
ddinas hono. Wedi treulio ychydig fisoedd yno, 
yr oedd mor foddlon i'w gyflwr fel y penderfynodd 
ar y fuchedd fynachaidd dros weddill ei fywyd ; 
ond gwelodd Duw yn ddai ddiddymu ei fwriad, 
ac i'r dyben hyny defnyddiodd ei gyfeillion fel 
offerynau, yn neillduol Capito, yr hwn a'i cyngh - 
orodd ef yn wresog a thaer i ymwrthod â'i amcan ; 
ar yr hwn y gwrandawodd, gan benderfynu 
ymosod eilwaith ar ddyledswyddau ei swydd, 
Yn 1517 ysgrifenodd lythyr llawn o gyfeill- 
garwch a pharch at Erasmus. 
diwygio yr argraffiad cyntaf o'r Testament 
Newydd a gyhoeddwyd gan Erasmus, yr hwn 
sydd yn ei ddarlunio fel person ag oedd yn addurno 
y sefyllfa yn yr hon yr oedd wedi ei osod, ac yn 
cyflawni ei ddyledswydd. Ond yn ebrwydd 
cyfnewidiodd Ocolompadius ei farn, a gadawodd 
y fynachlog yn 1622. EKneiliodd i Basil yn 
Switzerland, lle y cafodd ei wneuthur yn gurad 
allithiwr eglwys St. Martin; ac yn fuan dyg i 
mewn athrawiaeth Luther, Yma eilwatih cafodd 
ei ddyrchafu gan y Senedd i'r swydd weinidog- 
aethol; ac yn awr gosododd allan mewn modd 
hyf i'w wrandawyr, y cyfeiliornadau, y rhai 
trwy hir barhad oeddynt wedi gwreiddio yn 
ddwfn yn yr eglwys—eglurodd iddynt ber- 


Yn 1515 cafodd alwad i'r weinidogaeth, | 


| 


Yr oedd wedi | 


| ffeithrwydd a holl-ddigonolrwydd haeddiant Crist 


—natur gwir ffydd—yn nghyd âg athrawiaeth 
wirioneddol cariad yn y fath fodd, fel y dechreu- 
asant siglo yn eu meddyliau yn nghylch awdur- 
dod y grefydd Babaidd. Yr oedd Luther y pryd 
hwn yn dechreu y diwygiad yn yr Ellmyn, a 
Zwinglius yn Switzerland, trwy bregethu yn erbyn 
cyfeiliornadau Eglwys Rhufain. Cynorthwyodd 
Ocolompadius Zwinglius, yr hyn a barodd i 
Erasmus, yn 1524, ddrwgliwio y ddau, yn nghyd 
a moesau y blaid ddiwygiedig a'r Lutheriaid, 
Ocolompadius a Zwinglius oeddynt wedi amlygu 
yn gyhoeddus ddigon nad oeddynt hwy yn mhob 
peth yr un farn a Luther; eto siaradent yn 
barchus am dano, ac nid oeddynt yn gwahan- 
iaethu oddiwrtho mewn pethau hanfodol a syl- 
faenol. 'Tra yr oedd Lutheriaeth yn gwreiddio 


| yn yr Ellmyn, yr oedd athrawiaeth y blaid 


newydd a sefydlwyd gan Zwinglius, yn Switzer- 
land, yn cael ei galw “*“y Gwirionedd Bfengyl- 
aidd ;” ac yr oedd Zwinglius mewn modd hyf, yn 
gwrthwynebu cyfeiliornadau Eglwys Rhufain. 
Ar y sail hon parhaodd i bregethu o ddechreuad 
y flwyddyn 1519, nid yn unig yn erbyn cyd- 
ddygiadau, ond hefyd yn erbyn eiriolaeth ac 
addoliad y seintiau, yn erbyn aberth yr offeren, 
addunedau eglwysig, gweddwdod yr offeiriaid, ac 
ymataliad oddiwrth fwydydd. Ond er hyny, nì 
chynygiodd at un cyfnewidiad yn nhrefn dwyfol 
addoliad hyd 1523, pan y cafodd swyddogion a 
brodorion Zurich yn barod ji ymwrthod â Phab- 
yddiaeth, ac i gofieidio Protestaniaeth. Tra yr 
oedd y tywysogion Ellmynaidd yn gostegu 
gwrthryfel y werinos, cyfododd dadleuon mawr- 
ion yn yr Bllmyn a Switzerland rhwng yr 
offeiNaid Pabaidd a'r diwygwyr; megys hefyd 
rhwng y Lutheriaid, Zwingliaid,a'r Ail-Fedydd- 
wyr. Cyhoeddodd Luther ei hun yn erbyn 
athrawiaeth Zwinglius o barth swper yr Âr- 
glwydd ; ond yr oedd Ocolompadius yn pleidio 
Zwinglius, ac yn cyhoeddi yr un athrawiaeth ag 
ef yn Basil. Yr oedd efe yn cytuno â Zwinglius 
yn nghylch ansawdd yr athrawiaeth, eithr yn 
gosod ystyr wahanol ar eiriau ein Harglwydd. 
Zwinglius a sefydlai ffigur y geiriau, “ Hwn yw 
fy nghorff,” yn y ferf yw, yr hon a ddeallai ef 
am ** arwyddo.” Ond Ocolompadius a'i sefydlai 
ar yr enw cadarn “corff” trwy drawsenwad, yr 
hwn ffugr sydd yn caniatau gosod enw yr hyn a 
arwyddir ar yr arwydd. Gorfu ar Ocolompadius 
& Zwinglius amddiífyn eu hunain yn erbyn 
Luther, yr hwn a'u hatebodd ac a ysgrifenodd 
lyfr i'r perwyl hwnw yn yr Ellmynaeg, ar swper 
yr Arglwydd, yn yr hwn y cynygiodd brofi holl- 
bresenoldeb corff Crist, trwy ddywedyd “' Fod ei 
ddynoliaeth yn rhwym o fod yn mhob lle y mae 
ei ddwyfoliaeth.” Ocolompadius a Zwinglius 
a'i hatebasant ef yn ddiatreg; a Bucer ac Oco- 
lompadius a wrth-brofasant gyffes helaeth 
Luther, 

Cynaliwyd cynadledd yn Bern, rhwng y 
Zwingliaid, Lutheriaid, a'r Pabyddion, Ionawr 
7, 1529. Y ddadl oedd yn neillduol yn mher- 
thy nas i'r Sacrament ; ac Ocolompadius yn nghyd 
â Zwinglius, Bucer, Capito, Blanretus, ac amryw- 
iol eraill o'r Sacramentariaid, a safasant yn erbyn 
y Pabyddion a'r Lutheriaid. Terfynodd y 
gynadledd yn niddymiad defodau coel grefyddol 


(010(6) 

——— —_— o 
Eglwys Rhufain trwy holl dalaeth Bern, Dinas- 
oedd Constance a Genefa a ganlynasant yr esiampl 
yn ebrwydd; ond ni chymerodd hyny le yn 
— Basila Strasburg hyd 15.9. Gofidiau yr Ellimyn 
| oeddynt yn cynyddu, a gorfu ar yr Ymerawdwr 
Siarls y V. i alw yn nghyd gymanfa yn Spires, 
Mawrth, 1529; yn y lle cyntaf, er mynu cyn- 
orthwy y tywysogion yn erbyn Solyman, yr hwn 
oedd wedi cymeryd meddiant o Buda, ac oedd yn 
bygwth cymeryd holl Hungary; ac yn ail, er 
cael allan ryw ffordd i ostegu y dadleuon yn 
nghylch crefydd, Y Pabyddion byd eithaf eu 
gallu, a ymdrechasant i ddwyn oddiamgylch 
ymraniad rhwng y Lutheriaid a'r Sacramentar- 

iaid, ae yr oeddynt wedi cwmpasu eu dymuniad, 
— oni buasai i Iarll Hesse ragflaenu eu hymran- 
iadau rhag tori allan. Y tywysogion Lutheraidd 
“ a ardystiasant yn erbyn yr ordinhad a gyhoedd- 

wyd yn nghymanfa Spires, ac o herwydd hyny a 
“alwyd yn wrthdystwyr, neu Brostestaniaid. 

Cafodd erthygl y gwrthdystiad gyda golwg ar 

: athrawiaeth y Sacramentariaid, ei geirio mewn 
modd arbenigol, modd y gallai y tywysogion 
ddiddymu y gwahaniaeth rhwng y Lutheriaid a'r 
” Zwingliaid, heb gymeradwyo athrawiaeth y Sac- 
. ramentariaid.. Mewn llythyr at Melancthon, 
-achwynodd Ocolompadius fod Ffaber, esgob 
Vienna, wedi cynyg condemnio eu tybiau hwy, 
herwydd yr hyn yr erfyniodd ar Melancthon 
idd eu pleidio. Atebodd Melanethon, nad oedd 
efe yn gallu cymeradwyo eu barn, herwydd 
nad oedd yn canfod rheswm digonol dros wrthod 
ystyr lythyrenol y geiriau. Erfyniodd ar Ocolom- 
padius i ystyried pwys y mater mewn dadl; ac 
ychwanegodd y byddai yn fuddiol ìi ryw wyr 
duwiol i gyfrinachu ar y pwnc. Atebodd Oco- 
lompadius y llythyr hwn o eiddo Melancthon, a 
chaniataodd yr angenrheidrwydd am gynadledd ; 
ond sylwodd y dylasai y personau apwyntiedig 
fod yn ddynion o natur dda, ac o ysbryd addfwyn 
a llonydd ; os amgen nad oedd yn ddichonadwy 
iddynt gael allan y gwirionedd, ac na wnaent 
ond ychwanegu yr ymrafael. Mewn canlyniad 
i'r gosodiadau hyn, cymhellodd larll Hesse 
Zwinglius a Luther i gyfrinach garedigol yr 
Hydref canlynol, yn Marpurg. Y ddwy blaid 
oeddynt anfoddlawn i dderbyn y cynygiad; ond 
llwyddodd Ocolompadius gyda Zwinglius, Bucer, 
a Hedioi dderbyn y cynyg aci fyned i Marpurg, 
lle y canlynwyd hwynt gan Luther, Malancthon, 
Justus Jones, Andreas, Ossiander, Brentuis, ac 
Agricola. Ymdrechodd Bucer i gymodi y Lu- 
theriaid a'r Zwingliaìd yn nghymanfa Awgsburg, 
ond yr oedd Ocolompadius yn anghymeradwyo 
ei erthyglau, a phrofodd ei ymdrechiadau er 
cyfansoddi undeb yn aneffeithiol. 

Ar ol ymdrechion mor amrywiog a phwysig, gar- 
tref ac oddicartref, dychwelodd Ocolompadiusi 
Basil, lle y treuliodd weddill ei fywyd i bregethu, 
darllen, ysgrifenu, cyhoeddi, ymweled â'r cleifion, 
ac hefyd i ofalu am amrywiol eglwysi cymydog- 
aethol, hyd 1531, pan y gwelodd Duw yn dda i 
ymweled ag ef â chystudd, yr hwn yn fuan a'i 
caethiwodd ef i'w wely, gyda phob arwydd o 
ymddatodiad ebrwydd. Rhoddodd i fyny ei 
ysbryd i'w Greawdwr, yn y modd mwyaf ewyll- 
ysgar a siriol, ar y dydd cyntaf o Ragfyr, 1531, 
yn y nawfed flwyddyn a deugain o'i oedran; a 


609 


OER 


chafodd ei gladdu yn y ddinas hono, gyda phob 
arwydd o barch a gofal. Yr oedd yn wr o dym- 
er addfwyn a thawel. Yr oedd yn ochelgar a 
doeth yn y cyflawniad o unrhyw orchwyl, ac nid 
oedd dim yn rhoddi cymaint o hyfrydwch iddo a 
threulio ei amser i ddarllen ac esponio. Ei gy- 
hoeddiadau ydynt luosog, yn cynwys yn benaf 
Agoriadau ar yr Ysgrythyrau Santaidd. 

OCRA ETH, ( ocr,) maeloriaeth, neu usuriaeth, 
Tei. xxv. 20: 

Yr oedd ocraeth gynt yn waharddedig i Israel, 
yn eu perthynas â'u gilydd, er nad â chenhedl- 
oedd eraill, Deut xxiii. 19, 20. Dichon mai y 
rheswm o hyny oedd sicrhau meddiant pob gwr 
yn ei deulu, ac atal trosiad etifeddiaethau o'r 
naill deulu a llwyth i'r llall; ac felly cadw y 
llwythau yn ddigymysg ac ar wahan, hyd oui 
ddelai y Messia, yr hyn oedd un o brif ddyben- 
ion y cysawd Mosenaidd, Nehem. v. 1—13. 

OCHENAID, (och/) griddfaniad cwynfanus, 
yn achos rhyw drallod, gorthrymder, neu galed- 
fyd allanol neu fewnol, Ps. xii. 5; lxxix. ll; 
Ruf. viii. 6. 

ODFA, hamdden, cyfleusdra, neu amser cyf- 
addas i gyflawni unrhyw wasanaeth, neu or- 
chwyl. Cymhwysir y gair yn gyffredin at amser 
addoliad eyhoeddus, yr hwn nid yw amgen cyf- 
leusdra i ddysgwyl wrth yr Arglwydd. 

OEDIAD, (oed,) gohiriad; y weithred o oedi, 
gohirio, neu beidio a chyflawni peth hyd ryw 
amser arall, Felly y gwnaeth Ffelix, Act. xxvi. 
25; ac felly y mae miloedd wedi gwneuthur, ac 
yn gwneuthur gyda golwg ar grefydd. Oediad 
sydd gâr agos i esgeulusdra; a'r ddau ydynt 
feiau cyffredin a hunan-ddinystriol. 

OEN, Gr. Apwvoc ; llwdn dafad ieuanc, o tan 
flwydd oed; yr hwn, tebygol, yw yr arwydd 
goreu o ddiniweidrwydd, addfwynder, amynedd, 
a dyoddefgarwch, yn mhlith yr anifeiliaid, Esa. 
11m oan i 2152 

I ddangos ei ragoriaeth, Ps. lxviii. 1, a'i 
ddwyfol osodiad; ac i ddynodi ei gyferbyniad, 
mewn cynheddfau, dyben, a rhinweddau, i'r wyn 
aberthedig tan y gyfraith Fosenaidd, yn neillduol 
i'r oen Pasg, gelwir yr Arglwydd Iesu Grist yn 
“Oen,” ac yn “ Oen Duw,” a dywedir ei fod 
“ yn tynu ymaith bechodau y byd,” sef y cenhedl- 
oedd, tebygol, yn gystal a'r luddewon, Dat. v. 
6,8,12,13; Ioan. 29. Nid oedd yr oen Pasg, 
na'r wyn eraill yn cael eu haberthu, eithr tros 
yr Iuddewon yn unig; ac o ganlyniad nid oedd- 
ynt yn gysgodol, yn tynu ymaith bechodau neb 
arall, ond hwynt hwy. “ Ond “Wele, Oen 
Duw, yr hwn sydd yn tynu ymaith, yn sylwedd- 
ol, bechodau y byd,” sef yr holl genhedloedd, 
cynifer o honynt ag a'i defnyddiant i'r perwyl 
hwnw, trwy ffydd. “Efe yw yr Iawn dros ein 
pechodau mi; ac nid dros yr eiddom mi yn unig; 
eithr hefyd dros bechodau yr holl fyd.” Edrych 
Byd. Er fod yr holl anifeiliaid a aberthid gynt 
yn gysgodau o Grist; eto y mae yn deilwng o 
sylw neillduol na elwir ef tan enw yr un o hon- 
ynt ond yr oen. Dengys hyn fod yr oen yn 
gynllun rhagorach o Grist nag un o'r anifeil- 
iaid eraill ag oedd yn ei arddangos. Edrych 
Agnus Dei. 

OERFELGARWCH, 
serchawgrwydd, neu gariad. 


(oerfel-caru,). diffyg 
Edr. Clauarwch. 


OFN 


610 


OFFER 


OES, ysbaid bywyd dyn ; cenhedlaeth, neu gan 
mlynedd, Gen. vi. 9; vii. 19, 16. “Oes oesoedd,” 
neu “'oes yr oesoedd,” (ô a1ov TwV GLGVOY, ) 
a ddynoda barhad diddiwedd, Eph. iii. 21. 

OESOEDD Y BYD, yn gyffredinol, a ddyn- 
odant holl genhedlaethau y byd; yn neillduol y 
rhai cyn Crist. Y rhai blaenaf a ddosbarthir i'r 
rhaia aethant heibio, ac i'r rhaii ddyfod; a'r 
rhai olaf i chwe dosbarth, sef o'r greadigaeth hyd 
y dylif; o'r dylif hyd fynediad Abraham i wlad 
yr addewid; o fynediad Abraham i wlad yr 
addewid hyd y dychweliad o'r Aifft, yn 2523; o'r 
dychweliad o'r Aifft hyd sylfaeniad teml Solomon, 
yn 2992; o sylfaeniad teml Solomon hyd y 
caethgludiad i Babilon, yn 3416; ac o'r caeth- 
gludiad i Babilon hyd enedigaeth Crist yn 4000, 
sef pedair blynedd o flaen y cyfrif cyffredin. Y 
mae y dosbarth blaenaf yn cynwys 1656 o 
flynyddoedd ; yr ail, 426; y drydedd, 430; y bed- 
waredd, 429; y bumed, 421; a'r olaf, 584. 

OFEREDD, (ofer,) unrhyw beth gwag, di- 
sylwedd, ynfyd, a difudd ; yn neillduol eilunod, 
ac eilunaddoliaeth, y rhai a elwir ““Oferedd y 
cenhedloedd,” Jer. xiv. 22. Priodolir oferedd yn 
y Beibl i feddyliau, geiriau, ymarweddiad dyn- 
ion, a phethau, Ps. cxix 113; Eph. v. 6;_1 Pedr 
i. 18; 2 Cron. xiii, 7; Act. iv. 25. Bdrych 
Gwagedd. 

OFERGOEL, gair cyfansawdd, o ofer, gwag, 
disylwedd, a coel, cred, neu ffydd; ac yn arwyddo 
cred, neu grefydd wag a disail. Edrych Coel- 
grefydd. 

OFERGOELION, (ofer-coel,) arwyddion ac 
ymarferion disail, gweigion, ac ynfyd; i'r rhai y 
telir sylw mawr gan yr anwybodus a'r coel-gref- 
yddol yn mhobsoes a gwlad, Act. xvii. 22. Edr. 
Arwydd, Coel- grefydd, Darogan. 

OFN, yn briodol, yw terfysg meddwl, yn 
cyfodi oddiar olwg ar ryw berygl, sylweddol neu 
ddychymygol; yn ffigurol, parch, neu anrhydedd, 
Mal.i.8; yn drawsenwol, y gwrthrych a ofnir, 
a berchir, neu a anrhydeddir. Gen. xxxi. 59. 

Y mae ofn i'w ystyried yn naturiol, crefyddol, 
neu bechadurus. Ofn maturiol. Nid yw hwn 
amgen y reddf o hunan-amddiffyniad, mewn dyn- 
ion ac anifeiliaid, mewn gweithrediad. Edr. /7un- 
anamddiffyniad; Hunan-gariad. Yr arwyddion o 
hono ydynt newidiad y wynebpryd, Dan. v. 6: 
iselder ysbryd, Ps. lxxiii. 19; cryndod, Job. iv. 
14; Math. xxviii. 4; crochlefain, Math. xiv. 
26; awydd ac ymgais i ddianc ar y perygl, 
Geu. iii. 8—10; llewygon, Luc xxi. 26. Yn- 
ddo ei hun nid yw nac yn rhinweddol na beius. 
Yn ei amgylchiadau a'i effeithiau y gall fod felly ; 
a hyny yn unig mewn creaduriaid rhesymol, yn 
y cyflawn feddiant o reswm; gan nad yw baban- 
od na gwallgofiaid yn gyfrifol. At hwn y mae 
bygythion yr ysgrythyrau yn cyfeirio; ac arno 
y maent yn gweithredu pan y mae dynion yn ar- 
Ewydo y llid a fydd, ac yn ffoi am noddfa at y 
gobaith a osodwyd o'u blaen yn yr efengyl, Act. 
ìi. 37; xvi. 29, 90; Heb.iv. 1; vi. 18.. Y mae 
yn wasanaethgar i grefydd, ac yn tueddu ati; er 
nad yw hob amser yn terfynu ynddi, Act. xxiv. 
25. 2. Ofn crefyddol. Santaiâd barch i Dduw, 
ac i bob peth perthynolidde, wedi ei genhedlu yn 
yr enaid trwy air ac ysbryd Crist yw hwn, Jer. 
xxxii. 40. Herwydd ei bwys mewn crefydd, 


a'r effaith y mae yn ei gael arni yn ei holl 
ranau, gelwir gwir grefydd yn “ofn yr Âr- 
glwydd,” a'r rhai sydd yn feddianol arni, yn 
rhai yn “ofni yr Arglwydd,” Diar.i.7,29; Ps. 
xxii. 23. I'r dyben i'w wahaniaethu oddiwrth 
yr un naturiol, deddfol, a gwasaidd; ac i ddynodi 
ei ansawdd arbenig, ei wrthrych, a'i effeithiau, y 
mae yn cael ei alw gan dduwinyddion yn ofn 
santaidd, duwiol, efengylaidd, parchus, a mab- 
aidd. Oddiwrth yr un deddfol a gwasaidd, y 
mae yn gwahaniaethu yn ei awdwr, gwreiddyn, 
gwrthrychau, effeithiau, a pharhad. Ei awdwr, 
a'i wrthrych penaf yw Duw; ei wreiddyn yw 
cariad at Dduw ; ei wrthrych blaenaf yw pechod ; 
cadw ei ddeiliad gyda Duw, a pheri iddo gilio 


| oddiwrth ddrygioni, ydynt ei effeithiau; ac o 


ran ei barhad y mae yn dragywyddol, Jer. xxxii. 
40; Gen. xxxix. 9; Ps. xix. 9. Y prif arwydd- 
ion o hono ydynt cashau pob pechod, Diar. viii. 
13; cilio oddiwrtho, Job. i. 1; peidio a'i gyflawni, 
er cael temtasiwn i hyny, ac er bod tan anfantais, 
ac yn agored i berygl wrth beidio, Gen. xxxix. 
7—20; Dan. iii. 138—18; vi. 4—13; parch i 
orchymynion Duw, ac awydd ac ymgais i'w cadw, 
Preg. xii. 13. 3. Ofn pechadurus. Y cyfryw 
yw pob ofn gwaharddedig; yn mhlith eraill ofn 
terfysglyd ac angrhediniol, 1 Sam..xxvii. l; 
Esa. xlix 14—16; Marc v. 36; ofn gwasaidd a 
chaethiwus, yn cyfodi oddiar feddyliau caledion 
am Dduw, Gen. iii. 10; Math. xxv. 24, 25; Rhuf. 
viii. 15; Heb.ii. 15; 1 Ioan iii. 18; ofn coel- 
grefyddol, ac ofergoelus, Act. xvii. 22; ac ofn 
dyn, yr hwn sydd yn dwyn magl, Diar, xxix. 25 ; 
Math. x. 28. 

OFNADWY, (ofn,) arswydus, aruthrol, Luc 
xxi.ll. Y mae Duw yn ofnadwy, Ps. xlvii. 2; 
lxxvi. 7; yn l. Yn ei fawredd, Nehem.iv. 14; 
ix. 32. 2. Mewn gogoniant, Job xxvii. 22. 3. 
Mewn moliant, Ecs. xv. 11. 4. Yn ei weithred- 
oedd, Ps. lxvi. 3; cxlv. 6. 5. Yn ei enw, Mal. 
i. 14. 

OFFEIRIAD, Llad. Offero, offrymu ; * gwein - 
idog crefyddol, urddedig, gwaith yr hwn yn benaf 
oedd offrymu ac aberthu, Heb. v. 1, 

H»blaw oflrymu ac aberthu, gwaith yr offeiriaid 
oedd cadw y tan santaidd yn gyneuedig ar allor 
y poeth offrwm, yn nghyntedd yr offeiriaid ; 
trwsio y lampau ar y canwyllbren aur, yn y lle 
santaidd; darparu, dwyn, a symud y bara gosod ; 
olfrwm gweddiau dros y bobl; barnu yn achos 
y gwahanglwyf, ysgariaeth, eiddigedd, addun- 
edau, aflendid, &c. Yn fyr, arnynt hwy yr oedd 
gofal y cysegr, yr allor, y gwasanaeth, a'r holl 
ddodrefn perthynol iddo, Num. xviii. ON 
herwydd paham, ni chaniateid iddynt hwy brofi 
gwin hyd yr hwyr, rhag iddynt trwy hyny an- 
addasu eu hunain at y gorchwyl o lanhau y 
llestri, ac o gadw trefn weddus yn yr addoliad, 
Lef. x. 9; Ezec. xliv. 21. Ond nid oedd gwaith 
yr offeiriaid. yn cael ei gyfyngu yn unig i'r babell, 
neu y deml. Hwynt-hwy hefyd oeddynt farn. 


* Y gair Heb. )15, Cohen, yr hwn a gyfieithir offeiriad, a 
arwydda weinidog, ac a gymhwysir yn ddiwahaniaeth, yn yr 
Hen Destament, at weinidog crefydd, neu dywysog gwladol, 
Job xii. 19; Ps.xecix.6; Esa, xxviii.7. Y gair Gr. 'lepetc, 
Heierius yn gystal â'r Llad. Lacerdos a ddynodant cysegredig 


neu santaidd. Tybir mai talfyriad o'r Saes. Presbyter, (hen- 
uriad,) yw Priest, ” Ga 


OFFE 


61 


OFFE 


wyr achosion gwladol yn y tair dinas ar ddeg, ag 
oeddynt yn gysylltiedig â'r offeiriadaeth, 1 Cron. 
vi. 58—60; xix. 8—10; Ezec. xliv. 24.. Iddynt 
hwy y perthynai darllen, esponio, a chyfieithu y 
gyfraith, Deut. xxxiii. l0; Nehem, viii. 2—8; 
2 Chron. xvii. 8, 9; ac wedi sefydlu synagogau, 
iddynt hwy yr ymddiriedid trefnu, a dwyn yn 
mlaen y gwasanaeth dwyfol ynddynt. See Light 
foot's Harm, p. ì, sect. 7. p. 3, sect. 7. Nid oedd- 
ynt hwy chwaith mewn achos o berygl, yn rhydd 
oddiwrth fod yn agored i gyflawni gwasanaeth 
milwraidd, Num, x. 1:—9; Jos. vi. 1—20. 

Mewn gradd ac urddas, ac nid. mewn swydd, 
yr oedd offeiriaid ac arch-offeiriad, yn gwahan- 
iaethu. At Melchisedec, (tebygol yr Arglwydd 
Iesu Grist. Edr. A/elchisedec,) y cymhwysir yr 
enw offeiriad gyntaf yn y Beibl, Gen. xiv. 15. 
'Er fod penau teuluoedd, cyntaf-anedigion, &c., 
yn aberthu cyn amser Aaron, eto efe a'i feibion 
.oedd y dynion cyntaf a neillduwyd mewn modd 

swyddol, trwy orchymyn Duw i fod yn offeiriaid, 
Ecs. xxvii, 1; ac er i bersonau arbenig, rhai nad 
“oeddynt o dy a thylwyth Aaron, (megys Gideon, 
' Samuel, Elias, Dafydd, &c.,) ar achlysuron ar- 
benig i aberthu wedi hyny; eto cafodd y swydd 
offeiriadol ei sefydlu gan Dduw, yn llwyth Lefi, 
acyn nhy a thylwyth Aaron; lle yr arosodd, 
“hyd nes iddi gael ei sylweddoli yn Nghrist, “ yr 
hwn sydd yn aros yn offeiriad yn dragywydd.” 

Gyda golwg ar y cynheddfau gofynedig i 
addasu uni weini y swydd offeiriadol, heblaw 

bod o lwyth Lefi, ac o dy a thylwyth. Aaron, yr 

oedd yn anhebgorol angenrheidiol ei fod hefyd 
“yn rhydd oddiwrth bob anaf corfforol, ac oddi- 
wrth halogrwydd seremoniol, Lef. xxi, 16—23; 
Deut. xxiii. l, 2; Ezraii. 61—63; Nehem. vii. 
5__ Yr oedd rhuthro heb y pethau hyn, i'r swydd 
offeiriadol yn gosbadwy â marwolaeth, Num. iii. 
10; a'r xvi. igyd. Wedi y tro cyntaf ni bu cysegr- 
iad i'r swydd offeiriadol oddieithr yn achos yr 
arch-offeiriad yn unig. Ar fynediad un i'r swydd 
nid oedd ond aberth o fystach ieuanc a_saith 
hwrdd, yn nghyd â'r bwyd offrwm defodol yn 
angenhreidiol; ac yn achos tlodi, yr oedd y bwyd 
offfwm ei hun yn gwasanaethu, 2 Cron. xiii. 9; 
Lef. vi. 20—22. 

Yn mherthynasi'r oedran y dechreuai yr offeir- 
iaid i weini eu swydd, nid yw y Beibl yn dywedyd 
dim. Tybir mai 30 ydoedd. O bump i ddeg 
ar hunain dysgent eu gwaitb, ac o ddeg i bym- 
theg ar hugain gweinyddent y swydd, pan yr 
oedd yn gyfreithlon iddynt, os ewyllysient i ym- 
ddidoli. LigAfoot, Hor. Heb. Lu. 1.18. Nid 
cyfreithlon i'r offeiriaid, mwy na'r arch-offeir- 
iad ydoedd priodi putain na gwraig ysgaredig; 
er y gallasent hwy briodi gweddw ofleiriad, ac 
nid gweddus iddynt hwy ydoedd priodi i deulu 
anenwog, na halogedig, Ezec. xliv. 22; Lef. 
xxi. 7. 

Gwisgoedd swyddol yr offeiriaid a gynwysent 
gapiau, peisiau, a llodrau o liain gwyn, yn nghyd 
â gwregysau o liain main cyfrodedd, ac o sidan 
glas, porphor, ac ysgarlad, o waith edau a nod- 
wydd, Ex. xxviii. 40; xli. 39; xxvii. 29. Y 
cap ydoedd yr un ffurf a mitr yr archoffeiriad, 
eithr heb fod mor llawn ac addurnedig, ac heb 
dalaith y goron santaidd o aur pur, ac yn hon yr 
oedd '' Santeiddrwydd i'r Arglwydd ”' yn ysgrif- 


enedig, fel naddiad sel. Y gwregys ydoedd o 
gryn hyd, ac yn alluog o gael ei droi oddiam- 
gylch iddynt amryw weithiau, er cryfder a chy- 
nesrwydd. Y llodrau ydoedd er gweddusrwydd, 
pan yr esgynent risiau yr allor, neu y rhodient 
oddiamgylch ei hymylau. Pan na buasent yn 
gweini eu swydd, arferent yr un gwisgoedd a'u 
cydwladwyr yn gyffredinol, Lef. vi. 11. Tybir 
nad oedd yr archoffeiriad yn ei wisgoedd swydd- 
ol pan y dygwyd Paul ger bron y cyngor, yr 
hyn a achlysurodd ateb yr apostol i'r rhai a'i 
tarawsent, Act. xxiii. 5. 

Yr offeiriaid oeddynt wedi eu dosbarthu gan 
Dafydd yn bedwar dosbarth ar hugain; ac yr 
oeddynt yn gweini yn y deml yn eu cylch, yn ol 
eu dosbarthiadau, l Cron. xxiv. 1—20; Luci. 5. 

Gyda golwg ar wasanaeth dyddiol y deml, 
gwaith cyntaf yr offeiriaid wedi codi o'u gorwedd- 
faoedd, oedd ymolchi yn yr ystafelloedd darpar- 
edig at y gorchwyl, a dysgwyl dyfodiad penaeth 
y coelbrenau. Ar ddyfodiad hwnw, ymranent 
yn ddwy fintai, a chan gymeryd lampau a chan- 
wyllau, amgylchent y deml mewn gwahanol 
ffyrdd, a chyfarfyddent yn y basteifa, yr ochr 
dde i borth Nicanon. Wedi gorchymyn i'r 
pasteiydd barotoi teisenau ar gyfer bwyd offrwm 
yr archoffeiriad, ymadawent gyda'r penaeth i 
gongl dde-ddwyreiniol y cyntedd, a bwrient goel- 
brenau gyda golwg ar y dyledswyddau cysyllt- 
iedig â'r allor... Wedi dewis yr offeiriad i symud 
ymaith ludw yr allor, aciddo eilwaith olchi ei 
draed yn y noe, cymerai y rhaw ac ymosodai ar 
ei waith. Mor gynted ag y taflai efe un rhawaid 
o'r lludw, yr offeiriaid eraill a ymddidolent i 
olchi eu dwylaw a'u traed, ac yna ymunent ag 
ef i lanhau yr allor, ac i gyneu y tanau. Y 
gwaith canlynol oedd bwrw coelbrenau gyda 
golwg ar y tri gorchwyl ar ddeg cysylltiedig ag 
aberthu, ac wedi gwneyd hyny, gorchymynai y 
penog i un o honynt gyrchu oen yn aberth 
boreuol. Tra y byddai yr offeiriad yn cyrchu 
ac yn chwilio yr aberth, y rhai a ddygent yr 
allweddau a agorent saith porth cyntedd Israel, 
a'r ddau ddrws ag oeddynt yn gwahanu rhwng y 
porth a'r lle santaidd. _ Pan yr agorid yr olaf o'r 
saith porth, yr udgyrn arian a swnient i alw y 
Lefiaid i'w côrau at y gerddoriaeth, a'r gwyr 
sefydlog i'w lleoedd fel cynrychiolwyr y bobl. 
Agoriad drysau cauedig y deml ydoedd yn ar- 
wydd sefydledig lladdiad yr aberth, yr hwn a 
holltid yn ddarnau, ac a ddygid i ben yr allor, 
lle yr helltid ac y gadewid ef, tra yr ymddidola 
yr offeiriaid unwaith drachefn i'r ystafell Gazith, 
i uno mewn gweddi. Tra y lleddid yr aberth yn 
nghyntedd yr offeiriaid, y ddau offeiriaid dewis- 
edig i drwsio'r lampau a glanhau allor yr arogl- 
darth a gyflawnent eu gwaith hwythau yn y 
cysegr santaidd. Wedi dybenu gweddio, adrodd 
y deg gorchymyn, yn nghyd &'u phylacterau, yr 
offeiriaid eilwaith a fwrient goelbrenau, i'r dyben 
i ddewis dau i arogl-darthu ar yr allor aur, ac un 
arall i gyfleu darnau yr aberth ar dân yr allor 
bres. Wedi bwrw coelbren, y ddau ddewisedig 
a gyflawnent eu gorchwyl, a hyny. ar yr ysbaid 
rhwng taenelliad y gwaed a gosodiad y darnau 
ar yr allor yn y bore; ac yn y prydnawn, rhwng 
gosodiad y darnau ar yr allor a'r ddiod-offrwm. 
Wrth fyned i'r deml canent y magemphita, neu y 


OFFE 


612 


OFFE 


Uw 


gloch fawr, i alw yr offeiriaid absenol i'r addol- 
'iad; y Lefiaid absenol i ddyfod i ganu; a'r gor- 
uchwylwyr sefydlog i ddwyn y rhai oeddynt dan 
buredigaeth at y porth Nicanon. NY offeiriad, 
yr hwn a ddygai thuser y marwor a gymerasid 
o un o'r tri thân ar yr allor fawr, wedi ymgrymu, 
a ddeuai allan i'r porth, gan adael offeiriad yr 
arogl-darth wrtho ei hun yn y cysegr santaidd. 
Yn uniongyrchol ar roddiad, yr arwydd gan y 
penog llosgid yr arogl darth, âg arogl yr hwn y 
Ìlenwid y cysegr santaidd, y gynulleidfa ar yr un 
pryd yn cyntuno mewn gweddi oddiallan. Wedi 
hyny yr offeiriad, coelbren yr hwn ydoedd cyfleu 
darnau yr aberth ar yr allor, a'u taflai hwynt yn 
tân, ec yna cymerai efail, a gosodai hwynt mor 
agos ag y byddai modd yn eu trefn naturiol. Y 
pedwar offeiriad ag oeddynt wedi bod yn y cysegr 
santaidd, a ymddangosent yn awr ar y grisiau ag 
oeddynt yn arwain i'r porth, ac âdwylaw dyrch- 
afedig a fendithient y gynulleidfa, Num. vi. 24 
—26. Ar ol hyn offrymid. y bwyd-offrwm 
beunyddiol, yna bwyd-offrwm yr archoffeiriad ;ac 
yn ddiweddaf oll, y Lefiaid a ddechreuent y mawl 
ganiad; ac ar bob gosteg yr udgyrn a swnient 
a'r bobl a ymgryment. Fel hyn terfynai y gwas- 
anaeth boreuol; yr hwn gyda golwg ar yr offeir- 
iaid, a ddechreuai gyda thoriad y wawr, ac ar 
y gwyliau arbenig, yn llawer boreuach. Offrym- 
id yr aberth yn uniongyrchol ar godiad yr haul. 
Y gwasanaeth prydnawnol a gyflawnid gan yr 
un offeiriaid, yn dra chyffelyb yn yr un dull a'r 
un boreuol. Ganol dydd yr offeiriaid oeddynt 
bared i offrymu aberthau gwirfoddol neu iawnol, 
yn ol fel y dygwyddai iddynt gael eu cyflwyno 
an y bobl. 
: Caeth yr offeiriaid a darddai o'r ffynon- 
ellau dilynol :— Y tair dinas ar ddeg, a'u maes- 
drefi, y rhai a sefydlwyd iddynt, Jos. xxi. 4, 183 
—19; 1 Cron. vi. 58—60; y rhanau o'r aberth- 
au a gedwid o'r allor ; y blaen-ffrwyth a gyflwyn- 
id yn y deml, (Lef. xxii. 10—16,) yr hwn yn ol 
tystiolaeth y Rabbiaid, yn sefydledig ydoedd y 


ddeugeinfed, ac nid islaw y driugeinfed, o'r holl | 


gnwd; cynyrch yr holl bethau cysegredig i'r 
Arglwydd ; blaenffrwyth ; yr anifeiliaid; cnu 
eyntaf y defaid, Deut. xviii. 4; arian prydwerth 
y cyntafanedigion, Num. viii. 17, 18, 19; y 
ddegfed o'r degwm, Num. xviii. 26—31; y bum- 
ed ran o'r ychwanegiad at brisiad camweddau yn 
mhethau cysegredig yr Arglwydd, Lef. v. 15, 
16; yn nghyd â ffrwyth holl goed y bedwaredd 
flwyddyn wedi eu planu, Lef. xix. 23,24. Car- 
penter's Popular Intro. p.p. 491, 492, 493, 522, 
523. 

Gelwir dynion duwiol, mewn modd ffigurol, 
yn offeiriaid, Dat. i. 7; ond yn y Testament 
Newydd, nid yw yr enw yn cael ei gymhwyso, 
mewn modd swyddol, at neb ond yr Arglwydd 


Iesu Grist yn unig. Nid oes un enghraifft iddo | 


ael ei gymhwyso gan yr Ysbryd Glan cyn 
nL ddeddf a Sinai, at neb ond Brenin 
Salem, (yr hwn, tebygol, oedd Orist. Edrych 
Melchisedec,) nmac wedi ei diddymiad, at neb 
arall, mewn modd swyddol ganddo ef, ond at yr 
un person goruchel. Nid oes esiampl iddo ef 
erioed gymhwyso yr enw hwn at apostol na hen- 
uriad. Gan nad oes aberth iawnol, nac offeiriad 
swyddol dan yr efengyl, ond Crist yn unig, y 


y —zw——— cdd 


xy 


| mae yn ddirmyg arno ef i gymhwyso yr enw 
mewn modd swyddol, at neb arall. Nid yw 
gwneuthur felly amgen arwydd eglur o ddiryw- 
iad dynion oddiwrth symlrwydd yr efengyl; ac 
o'u hymadawiad oddiwrth Gristionogaeth bur at 
Iuddewaeth—yr hyn ydoedd y cyfeiliornad cynt- 
efig a flinodd yr eglwysi Cristionogol, fel yr ym- 
ddengys oddiwrth Actau yr Apostolion, ac am- 
ryw o Epistolau Paul, yn neillduol ei lythyr at y 
Galatiaid. Edrych Archoffeiriad. 

OFFEIRIADAETH, (offeiriad,) swydd a 
gwaith offeiriad, Heb. vii. 14, 24. Yn ffigurol, 
gelwir y duwiolion yn gynulliadol, yn “offeiriad- 
aeth santaidd,” ac yn “' frenhinol offeiriadaeth ;” 
a hyny o herwydd eu bod, mewn modd neillduol, 
fel yr offeiriadaeth Aaronaidd gynt, yn etifedd- 
iaeth (ro kXnpwv, clergy,) Duw, ac wedi eu 
neillduo i'w wasanaeth a'i anrhydedd, 1 Pedr ii. 
5,9; v. 3. Ond yn briodol ni bu, ac nid oes, un 
offeiriadaeth, eithr yr eiddo Crist ac Aaron. Y 
mae yr olaf wedi ei hollol a'i thragywyddol ddi- 
ddymu; ond y flaenaf sydd yn aros; a hi a erys 
yn dragywydd, Heb. vii. 23, 24. Y mae yn 
teilyngu sylw neilllduol na elwir gweinidogion yr 
efengyl yn unlle yn y Testament Newydd yn offeir- 
iaid, offeiriadaeth, nac etifeddiaeth, rw» kXMpev, 
clergy. Y saint yn unig a elwir felly yn hwnw. 

Y mae offeiriadaeth Crist yn cynwys ei waith 
yn aberthu ei hun, ac yn eiriol drosom yn y nef. 
Edrych Cyfrwngwriaeth, Dirprwyaeth, Eiriolaeth, 
Iawn, Mechniydd. 

OFFEREN, Llad. offero, offrymu; y ffurf- 
weddi arferedig yn eglwys Rhufain, ar weinydd- 
iad swper yr Arglwydd ; neu mewn geiriau eraill, 
cysegriad y bara a'r gwin igoríf a gwaed Crist, 
yn nghyd â'u offrymiad, wedi eu traws-sylweddu 
yn aberth iawnol dros y byw a'r meirw. 

Fel y golygir yn gyffredinol yn mhlith y Pab- 
yddion, fod yr offeren yn ddarluniad o ddyoddef- 
aint Crist, felly hefyd golygent hwy fod pob 

. gweithred o eiddo'r offeiriaid, a.phob rhan arben- 
igol o'r cyfryw wasanaeth yn cyfeirio at ryw 
amgylchiadau neillduol yn ei ddyoddefaint a'i 
farwolaeth ef. 

Dosbarthir gwasanaeth yr offeren i uchel ac 
isel. Y blaenaf a genir gan y côr-geiniaid, ac a 
weinyddir trwy gynorthwy y diacon, a'r is-ddi- 
acon; yr olaf yn unig a adroddir heb eì ganu. 

Gweinyddiadau gwasanaeth yr offeren ydynt 
mor lluosog, amrywiog, a gweigion, fel na byddai 
ondoferwaith holloligynygrhoddidarluniad man - 
wla helaeth o honynt. Yn mhlith eraill o honynt, 
gellir enwi offeren yr holl saint; offeren St. Mair 
yr Eird; offeren St. Margaret noddreg gwragedd 

| wrth esgor; offeren Ioan Fedyddiwr; ac offeren 

y gwirioniaid. Yr offerenau cyffredin dros y 

meirw a ystyrir yn rhinweddol er gwared eneid- 
iau o'r purdan. Y mae hefyd offerenau anghy- 
oedd dros feddianau yspeiliedig, anifeiliaid cyfr- 

golledig, iechyd teithwyr, &c_ Heblaw hyny y 

mae offerenau lleawl, y rhai a gyfyngir i wled- 
ydd a lleoedd arbenig, megys yr offeren Goth- 
aidd, yr hon a weinyddir yn Toledo a Salamanca; 
yr offeren Ambrosaidd, yr hon a_ weinyddir yn 

Milan, lle y bu Ambrose yn esgob; a'r offeren 

Rufeinaidd, yr hon a weinyddir, yn mron yn yr 

holl eglwysi, yn nghyfundeb eglwys Rhufain. 
Offeren y rhag-seintiau, (Afissa pra-sancti- 


o0LY 


613 


ORA 


Jicalorwm,) sydd briodoli eglwys Groeg, yn y' 
hon nid ydys yn cysegru yr elfenau; ond ar ol 
yr emynau derbynir yr elfenau wedi eu rhag- 
gysegru. Yr offeren hon a weinyddir trwy y 
Grawys, oddigerth ar y Sadyrnau, y Sabbathau, 
a'r hysbysiad. Yr offeiriad, wedi cyfrif ar ei 
fysedd ddyddiau yr wythnos ganlynol, ar y rhai 
y mae i gael ei gweini, a dyr gynifer tamaid o 
fara ag a fyddo ganddo o offerenau i'w gweini; 
ac wedi eu cysegru, y mae yn eu gwlychu mewn 
gwin, ac yn eu dodi mewn cist, allan o'r hon ar 
bob achlysur y cymer ddernyn â llwy, gan ei 
osod ar ddysgl, yr hon a esyd ar yr allor. 

OFFEREN-GRYS, (offeren-crys,) gwisg, neu 
grys gwyn, yr hwn a wisgir gan weinidogion 
esgobaethol, Pabaidd a Phrotestanaidd, wrth 
_ ddarllen eu ffurfiau gweddiau gwahanol. Nid 
” oes un gorchymyn yn y Testament Newydd, i 
weinidogion yr efengyl wisgo y fath beth ; nac 
. un hanesi Grist na'i apostolion wneuthur felly. 
- Meddylia llawer nad ydyw y cyfryw orchudd nac 
yn angenrheidiol na buddiol; ac nad ydyw ar 
- y goreu, ond efelychiad o'r defodau Iuddewig, y 
_ rhai a lwyr-ddiddymwyd gan Ben yr eglwys 
Gristionogol, yr Arglwydd Iesu Grist. 

OFFRWM, Llad. offero, Saes. offering; un- 
” rhyw gyflwyn yn cael ei roddi i anrhydedd, neu 
> at wasanaeth yr Arglwydd, Edr. Aberth, Allor, 
Arch-offeiriad, Offeiriad, 

OLEW, Gr. EXatov, Llad. oleum, Saes. oil; 
sudd, olewydd, &c. _ Yn ffigurol, doniau a grasau 
yr Ysbryd, Math. xxv. 4. 

Yr Bebreaid a arferent olew i amryw ddyben- 
ion ; ac ar amryw achlysuron crefyddol a gwladol ; 
yn neillduol ar gysegriad brenhinoedd, arch- 
offuiriaid, a llestri y babell a'r deml. Mewn 
efelychiad o'r defodau Iuddewig, y cyn-Gristion- 
ogion, pan y dechreuasant ddirywio oddiwrth y 
symlrwydd sydd yn Nghrist, a arferent eneinio 
âg elw wrth fedyddio a chonffirmo. Mewn cyd- 
agweddiad â Iago v. 14, 15, arferent hefyd eneinio 
y cleifion âg olew wrtho weddio drostynt; yrhyn 
a elwir gan y Pabyddion, yr “ eneiniad olaf, 
neu ddiweddaf,” ac a gyfrifir ganddynt yn mhlith 
y sacrameniau; a'r hwn a wrthodir i ddynion 
anedifeiriol a drwg-weithredwyr, ac a_ weinyddir 
yn unig yn achos clefyd marwol a hen oedran. 
Y llygaid, y clustiau, y ffroenau, y genau, y dwy- 
law, y traed a'r arenau, ydynt y rhanau corfforol 
a eneinir ar y cyfryw achlysuron; tra y mae y 
gweinyddwr wrth eneinio pobrhan, yn dywedyd, 
“* Bydded i'r Hollalluog Dduw ganiatau maddeu- 
anti tio ba bechod bynag a gyflawnwyd genyt 
â'r llygaid, â'r clustiau,” &c. Wedi'r cwbl, 
tebyg nad oedd y ddefod Ysgrythyrol o eneinio 
cleifion âg olew, amgen moddion arferedig er eu 
hiachad gwyrthiol, Marc vi. 19; ac nad oes un 
sylfaen i'w harfer wedi peidiad doniau gwyrthiol 
yn yr eglwys. Edr. Fnaint, Fneinîo. 

OLEW BENDIGAID, (CArism,) yn eglwys 
Groeg a Rhufain, yw olew wedi eì gysegru gan 
yr esgob, i'w arfer ar urddiad gweinidogion ; ar 
weinyddiad bedydd, a bedydd esgob, ac ar yr 
eneiniad olaf. Edr. Olew. 

OLYNIAD ANRHWYSTRADWY, yma- 
drodd mewn ymarferiad yn mhlith Pabyddion ac 
eraill, ìi ddynodi yr awdurdod dybiawl y mae'r 
esgobion wedi ei dderbyn oddiwrth yr apt&stolion, 

4c 


ac a gyfranir ganddynt hwy i eraill mewn llinell, 
neu olyniad di dor. s 

Sylfaen ansicr a digysur (medd y Dr. Dod- 
dridge,) o obaith Cristionogol, yw hono ag sy'n 
gorphwys ar olyniad anrhwystredig o esgobion, 
ac sy'n gwneuthur cadernid gweinyddiadau gwei- 
nidogion yr efengyl i orwedd ar y cyfryw olyniad, 
gan fod y fath dywyllwch yn gorchuddio amryw 
ddosbarthiadau o hanesyddiaeth eglwysig, fel nad 
ydys yn medru cytuno pa rai oeddynt saith esgob 
cyntaf eglwys Rhufain, er mor enwog ydoedd 
hono; a bod Eusebius ei hun, allan o waith yr 
hwn y mae prif bleidwyr yr olyniad tan sylw 
wedi tynu ei llechres, yn cyfaddef mewn modd 
pendant, nad gorchwyl hawdd yw nodi allan 
olynwyr uniongyrchol yr apostolion yn llywodr- 
aeth yr eglwys, oddigerth yn unig cyn belled y 
gellir casglu hyny oddiwrth eiriau Paul ei hun. 
Etholiadau ymgystadlol bron yn yr holl ddinas- 
oedd mawrion, ydynt yn gwneuthur yn dra 
amheus, pa rai oeddynt y gwir esgobion; a chan 
fod pendeifyniadau cymanfaoedd yn cyhoeddi yr 
holl urddiadau sylfaenedig ar gyfundebau Simon- 
aidd yn hollol ddirym, y mae yn ymddangos yn 
hollol annichonadwy i neb fedru profi fod cymaint 
ag un dyn yn awr ar y ddaear ag y gellir 
dywedyd am dano, ei fod yn olynwr cyfreithlon 
yr apostolion; o'r byn leiaf, yn ol egwyddorion 
eglwys Rhufain. Rhaid gan hyny, fod pob cy- 
fundraeth a adeiladir ar y sylfeen hon, yn eithaf 
ansicr. “ Hyd nes y gellir mewn modd ded- 
wydd sefydlu perffaith hurtrwydd, a'i daenu 
yn hollol dros wyneb y tir, y mae yn ddi- 
lys genyf, medd esgob Hoadley, nad oes dim 
yn tueddu yn fwy i ddinystrio yr holl barch ag 
sy ddyledus i weinidogion yr efengyl, ag yw 
arddelwad o fwy nas sydd yn ddyl&dus idd- 
ynt; ac nad oes dim wedi taflu mwy 
o anfri effeithiol ar olyniad rheolaidd o wei- 
nidogion, na galw y cyfryw olyniad yu an- 
rhwystradwy; a gwneuthur tragywyddol iechy- 
dwriaeth Cristionogion i ymddibynu ar yr olyniad 
anrhwystradwy hwnw; o'r hwn y mae gan y 
dysgedigion mwyaf leiaf o sicrwydd, ac nad oes 
gan yr annysgedig unrhyw ddychymyg: ond yn 
unig y cyfryw a dderbyniasanc trwy anwybodaeth 
a hygoeledd. 

ONESTRWYDD, (onest,) Saes. JTonesty ; un- 
ioneb egwyddor, ymarferiad a dyben, 1 Tim. ii. 
2; iii. 4. Y gair Groeg, 2euvorgc, a ddynoda 
y gwrthwyneb i bob peth gwael ac anenwog, 
mewn pob masnach a_ thrafodaeth rhwng dyn a 
dyn; ac yn mhob ymddygiad o'u heiddo tuag at 
eu gilydd. 

OPHISIAID, Gr. Oguc, sarff; enw o wawd 
a gymhwyswyd at amryw o'r prif Gristionogion, 
tebygol, herwydd eu bod yn mynych son am 
hudoliaeth a chyfrwysder yr “' hen sarff,” sef y 
diafol—am y sarff bres fel cysgod o Grist—ac 
am yr angenrheidrwydd sydd ar ganlynwyr 
Crist i ymdrechu, yn ol ei gyfarwyddyd ef, i fod 
“ yn gall fel y sarff,” yn gystal a bod yn ddi- 
niwaid fel y golomen. Herwydd y pethau hyn 
a'u cyffelyb, (ac nid herwydd eu bod yn addoli 
y sarff,) y cawsant, tebygol, eu cyfenwi yn 
Ophisiaid, h. y. Sarffwyr. 

ORACLAU, Llad. Oracula; yn mhlith y pa- 
ganiaid, yr ateb, fel y tybient hwy, a roddid gan 


ORA 


ôl4 


ORA 


y duwiau i'r cyfryw a ymgynghorent â hwynt 
ar ryw achosion pwysig; hefyd y duw oedd yn 
ateb, a'r lle y rhoddid yr ateb ynddo. Dysged- 
igion ydynt yn amrywio yn fawr yn eu barn yn 
nghylch tarddiad gwreiddiol yr oraclau. Medd- 
ylia rhai nad oeddynt amgen dychymyg twyll- 
odrus yr offeiriaid, tra y mae eraill yn golygu 
fod gan y diafol law yn y gorchwyl. Y mae 
amrywiol amgylchiadau yn tueddu yn fawr i 
gadarnhau y golygiad blaenaf. Yn mhlith peth- 
au eraill, gellir enwi unigrwydd a dirgelwch y 
tyllau a'r ogofeydd tan-ddaearol, yn y rhai y 
rhoddid yr atebion; lluosogrwydd, drudfawrog- 
rwydd, ac anhyfrydwch y defodau gofynedig er 
eu cyrhaeddyd, ansawdd amheus a phetrusol 
cyfryngdod yr offeiriaid, delwau a llwyni llafar- 
ol, &c. Ar y llaw arall, y mae tystiolaeth an- 
wadadwy ysgrifenwyr cyfrifol, paganaidd a 
Christionogol o barth amryw o'r atebion, yn 
myned yn mhell tuag at gadarnhau y golygiad 
olaf; yn enwedigol pan ystyriom fod yn amni- 
ehonadwy dangos fod caniatau cyfrinach weith- 
iau âg ysbrydion drwg i'r dyben yn y pen draw 
i droi y cyfryw amgylchiad, fel pob peth arall, 
i'w ogoniant ei hun, yn beth annheilwng o 
Dduw, ac anghyson a'i air. 

O barth peidiad y cyfryw oraclau, y mae am- 
ryw dybiau wedi cael eu coleddu. Y dyb gy- 
ffredin yw, iddynt beidio ar enedigaeth Iesu 
Grist; ond eto y mae rhai wedi cynyg dywedyd 
i'r gwrthwyneb, trwy ddangos eu bod yn hanfodi 
yn amser Julian, a gyfenwir yn gyffredin y 
gwrthgiliwr; ac iddo ef ei hun ymgynghori â 
hwynt; ïe, dywedant yn mhellach, i amryw 
ddeddfau gael eu sefydlu gan yr ymerawdwyr 
Cristionogol, Theodosius, Gratian, a Falentinian, 
er cosbi y rhai a ymgynghorent â hwynt, hyd yn 
nod yr amser hwnw ; ac mai yr Epicuriaid oedd- 
ynt y rhai a wnaethant wawd gyntaf o'r cyfryw 
goelgrefydd, ac a ddynoethasant dwyll yr offeir- 
iaid ger gwydd y bobl. 

Ond sylwi ar y llaw arall, yn 1. Nad y pwnc 
yw, Pa un a beidiodd yr oraclau yn uniongyrch- 
ol ar enedigaeth Crist yn hollol; ond pa un a 
gawsant eu dwyn yn raddol i anmharch, ac na 
pheidiasant yn hollol, fel yr oedd gwybodaeth o 
Grist a'i efengyl yn ymhelaethu. Ac mai felly 
y dygwyddodd iddynt sydd mor eglur oddiwrth 


dystiolaethau cydunol y tadau, fel y byddai cys- | 


tal i'r neb a gynygio wadu hyny, wrthod ar un- 
waith y tystiolaethau a'r adroddiadau mwyaf 
cyfrifol, ac amcanu at wneuthur y cyfryw beth 
Ond, yn 2. Oni ymgynghorodd Julian y gwrth- 
giliwr â'r cyfryw oraclau? Atebir yn nacaol. 
Y mae yn wirionedd iddo ymwneyd â swynydd- 
iaeth ; ond yr achlysur o hyny ydoedd peidiad yr 
oraclau; canys galarodd herwydd hyny, gan roddi 
rhesymau gwaelion am y ffaith, y rhai a wrth- 
brofwyd mewn modd bywiog gan Cyril, yr hwn 
a ddywed, “* Na buasai efe erioed yn eu cynyg 
ond yn unig herwydd anewyllysgarwch i gyf- 
addef fod teyrnas y diafol wedi ei dinystrio pan 
y derbyniodd y byd oleuni Crist.” Yn 3. Y 
mae yn wirionedd fod yr ymerawdwyr Cristion- 
ogol yn ymddangos megys yn euog-farnu eilun- 
addoliaeth y rhai a a ewyllysient yn barhaus 
ymgynghori â'r oraclau ; ond nid yw deddfau y 
cyfryw dywysogion yn profi eu bod yn gweith- 


redol hanfodi yn eu hamser hwy, mwy nag idd- 
ynt gael eu diddymu mewn canlyniad i'r cyfryw 
ddeddfau, Y mae yn sicr eu bod yn mron 
wedi hollol ddarfod cyn dychweliad Cystenyn. 
Yn4. Rhai o'r Epieuriaid a allasent fod wedi 
gwneuthur gwawd o'r cyfryw goelgrefydd; ond 
pa fodd bynag, yr oedd yr athronydd Epicu- 
raidd Celsus, yn yr ail ganrif, yn chwenych am- 
ddiffyn rhagoroldeb:amryw oraclau, fel yr ym- 
ddengys yn helaeth yn seithfed llyfr Origen 
yn ei erbyn ef. 

Yn mhlith yr Iuddewon, yr oedd amryw or- 
aclau gwirioneddol. Yn 1. Yr oedd ganddynt 
hwy oraclau wedi eu traddodi trwy (ef geiriau, 
Num. xii. 8. 2. Trwy freuddwydion proffwyd- 
oliaethol, Gen. xxvii. 6, /. 3. Trwy weledig- 
aethau, Gen. xv. 1; xlvi. 2. 4. Trwy yr Urim 
a'r Thummim, yr ephod, neu ddwyfroneg yr 
archoffeiriad, Num. xii. 6; Joel ii, 28.  Arfer- 
wyd y dull hwn o ymgynghori â'r Arglwydd yn 
fynych o amser Joshua hyd nes adeiladu y deml 
yn Jerusalem. 5. Wedi adeiladu y deml, ym- 
gynghorent yn gyffredin â'r proffwydi, y rhai 
oeddynt yn aml yn ngwlad Judea ac Isra?l, O 
amser Haggai, Secharia, a Malachi, y rhai oedd- 
ynt eu proffwydi olaf hwynt, yr Iuddewon a 
ffugient i Dduw eu cynysgaeddu â Bathcol, 
Merch y Llef, sef amlygiad goruwchnaturiol o 
ewyllys Duw, yn cael ei roddi naill ai trwy ys- 
brydoliaeth grymus neu lais mewnol, neu ynte 
trwy leferydd allanol eglur, yn cael ei roddi yn 
nghlywedigaeth rhifedi digonol o ddynion, i 
dystiolaethu i'w wirionedd; megys y llef a gly- 
buwyd ar fedydd Crist, yn dywedyd, “Hwn yw 
fy anwyl Fab,” Math. iii. 17. 

Y mae yr ysgrythyrau yn ein cynysgaeddu 
hefyd ag enghreifítiau o oraclau halogedig, me- 
gys eiddo Balaam, Num. xxiv. l4 ; xxxi. 16. 
Micaia mab !mla, un o broffwydi yr Arglwydd, 
l Bren. xxii. 20, &c., a ddywed iddo weled yr 
Hollalluog yn eistedd ar ei orsedd, a holl lu y 
nef yn ei amgylchu ; aci'r Arglwydd ddywedyd, 
Pwy a demtia Ahab, brenin Israel, fel yr elo i 
ryfel yn erbyn Ramoth Gilead, ac y syrthio yn 
y frwydr? Un a atebodd un ffordd, a'r llall 
ffordd arall. Ar yr un pryd ymddangosodd drwg 
ysbryd ger bron yr Arglwydd, gan ddywyd, Myfi 
a'i twyllaf.. Gofynodd yr Arglwydd, Pa fodd? 
Atebodd yr ysbryd, Myfi a af, ac a fyddaf yn 
ysbryd celwyddog yn ngenau ei broffwydi ef. 
Dywedodd yr Arglwydd wrtho, Dos, a thia 
lwyddi. Y mae yr ymddyddan hwn yn eglur 
brofi dau beth; yn 1. Nad allasai y diafol wneyd 
dim o hono ei hun. Yn 2. Y gallasai, trwy 
ganiatad neu oddefiad Duw, gynhyrfu y gau 
broffwydi, y dewiniaid, a'r swynwyr, a_ pheri 
iddynt draddodioraclau gau. .Buck's Dictionary, 
article, Oracles. 

ORANGEAID, (Orange-men,) enw a_ roddir 
gan y Gwyddelod Pabaidd ar eu cydwladwyr 
Protestanaidd, herwydd eu hymlyniad wrth dy 
Orange. 

ORATORI, yn briodol a ddynoda dy gweddi; 
yn neillduol capel anghyoedd at wasanaeth rhyw 
deulu arbenig, eto yn ymddibynu ar yr eglwys 
blwyfol, acyn gwahaniaethu oddiwrthi yn unig 
herwydd nad yw yn lle ìi weini swper yr Arg- 
lwydd ynddo, eithr yn unig at weddio; ac os 


“ 


03139) 


- —— 


dygwydd i swper yr Arglwydd gael ei weini yn- 
ddo i'r teulu perthynol iddo, weithiau mewn 
modd anghyoedd; eto nid yw hyny i gymeryd 
lle ar un wyl arbenig, gan mai gweddus i'r holl 
blwyfolion yw cymuno yn eglwys y plwyf ar y 
cyfryw bryd. 

Yn mhlith y Pabyddion, y mae y gair oratori 
yn arwyddo ystafell fechan gerllaw yr ystafell 
wely, wedi ei chynysgaeddu ag allor fechan, 
croes, &c., er mwyn addoli yn ddirgel. 

ORATORIAID, offeiriaid yr oratori. Yr 
oedd dwy gynulleidfa o grefyddolion—un yn yr 
Ital a'r llall yn Ffrainc, yn cael eu cyfenwi felly. 

Sylfaenwyd offeiriaid yr oratori yn yr Ital, gan 
St. Philip de Nevi, brodor o Fflorence, yr hwn 
yn 1518, a sylfaenodd gydfrawdoliaeth y Drin- 
dod Santaidd, yn Rhufain. Ar y cyntaf nid oedd 
y gymdeithas hon yn cynwys ond pymtheg o 
dlodion, yn cyfarfod yn eglwys St. Iachawdwr, 
în compo, av bob Sabbath cyntaf yn y mis, ìi gyf- 
lawni yr ymarferiadau o dduwioldeb a ddarlun- 
iwyd gan y sylfaenydd santaidd. Wedi hyny 
cynyddodd trwy ychwanepiad amryw bersonau 
o urddas ati. St. Philip a ychwanegodd sefydlu 
ysbyty, er croesawu y pererinion tlodion, y rhai 
a ddeuent i Rufain i ymweled â beddau St. Pedr 
a St. Paul, a'r rhai, herwydd diffyg llety, oedd- 
ynt dan rwymau i orwedd allan yn yr ystryd- 
oedd, neu wrth ddrysau yr cglwysi. I'r dyben 
haelionus hwn, rhoddodd y Pab Paul IV., eg- 
lwys St. Benedict at wasanaeth y gymdeithas, 
yn agos i'r hon yr adeiladwyd ysbyty mor he- 
laeth ag oedd yn alluog i gynwys 444,500 o wyr, 
a 25,500 o wragedd, y rhai ar y jubili yn 1600, 
a ddaethant ar bererindod i Rufain. 

Sylfaenwyd offeiriaid yr oratori yn Ffrainc ar 
yr un cynllun a'r rhai yn yr Ital, gan y cardinal 
Berulle, yr hwn a benderfynodd ar y cyfryw sef- 
ydliad, gyda golwg ar adnewyddu ardderchog- 
rwydd y sefyllfa eglwysig, yr hon ydoedd wedi 
myned yn dra isel (rwy gyfyngderau y rhyfel 
gwladol, cynydd hereticiaid, a llygriad cyffredin- 
ol moesau. Í'r dyben hwn, cynullodd gyfundeb 
o wyr eglwysig yn 1611, yn nghyffiniau St. 
Iago. Cawsant eu sefydlu trwy fraint-lythyr y 
brenin; ac yn 1613, cymeradwywyd y gynull- 
eidfa hon gan y Pab Paul IV., o dan y cyfenwad 
Oratori Iesu. 

Yr oedd y gynulleidfa hon yn cynwys dau 
fath o ddynion; un megys wedi eu corffoli, a'r 
llall yn unig yn gymdeithaswyr. _ Y rhai blaenaf 
a lywyddent dai y sefydliad, a'r rhai olaf a ddef- 
nyddid yn unig i ffurfio eu hunain i fuchedd a 
dulliau gwyr eglwysig. Ac yn hyn yr oedd gwir 
ysbryd y gynulleidfa hon yn gynwysedig; canys 
ni ddysgent hwy ddynol ddysgeidiaeth na duw- 
inyddiaeth, eithr rhinweddau y fuchedd eglwys- 
ig yn unig. Ond er hyny yr oedd. yn cynwys 
ynddi yr athronydd Malebranche, y dwyrein- 
ieithwr Morin, a'r beirniad enwog Richard 
Simon. 

ORDINHADAU YR EFENGYL, ydynt y 
sefydliadau Dwyfol hyny ag ydynt yn dal per- 
thynas ag addoliad Duw; megys yn 1. Bedydd, 
Math. xxviii. 19. 2. Swper yr Arglwydd, 1 
Cor. xi. 24, &c. 3. Darllen a phregethu gair 
Duw, Rhuf. x. 15; Eph.iv. 13; Marc xvi. 15. 
4. Gwrando y gair, Marc iv. 24; Rhuf, x. 17, 


615 


u—— SS Ss au TU 


ORI 


5. Gweddi gyhoeddus, 1 Cor. xiv. 15,19; Math, 
vi. 6; Ps. vl; 7. 6. Canu Psalmau, Col, ìir. 
16; Eph. v. 19. 7. Ymprydio, Ïagoiv. 9; Math, 
ix. 15; Joel ii. 12, 8. Diolchgarwch difrifol, 
Ps.l.14; 1 Thes. v. 18. Edrych y gwahanol 
Erthyglau ar yr amrywiol bethau. Hefyd Modd- 
ion Gras. 

ORIGENIAID, plaid a gyfododd yn y dry- 
dedd ganrif, yr hon a dynai ei hegwyddorion o 
ysgrifeniadau Origen, henuriad o Alexandria, 
gwr o dalentau anghyffredin, a'r hwn a_ esboniai 
yr ysgrythyrau yn gyson â rhediad yr athron- 
yddiaeth Blatonaidd, ac a haerai fod niwaid 
mawr yn cyfodi o gymeryd yr ysgrythyr yn ei 
hystyr lythyrenol, ac mai y meddwl cyfrinol, dir- 
gelaidd, neu ysbrydol, yr hwn sydd yn seiliedig 
ar ansawdd y pethau ynddynt eu hunain, yw y 
gwirfeddwl. Y mae hyn, yn nghyd a'r ystyr- 
iaeth fod i Origen lawer o elynion, y rhai a gam- 
ddarlunient ei dybiau er mwyn iselhau ei gymer- 
iad, yn gwneuthur yn anhawdd penderfynu beth 
oedd ei wir olygiadau. Heblaw hyny, cyfododd 
gwr o'r un enw yn y ganrif ganlynol, dysgybl 
Anmonius Saccus, yr hwn, tebygol, oedd gwir 
sylfaenydd yr Origeniaid. Pa fodd bynag, prif 
egwyddorion y blaid ydynt y rhai dilynol; a 
dichon fod henuriad Alexandria yn dal amryw- 
iol o honynt, er fod yn amheus pa un a ydoedd 
yn credu y cwbl. Yn 1. Bod eneidiau dynolryw 
yn hanfodi yn flaenorol i'r greadigaeth Fosen- 
aidd; a'u bod yn cyfaneddu cyrff awyrawl tei- 
lwng o'u hurddas cyntefig. 2. Bod y cyfryw 
eneidiau wedi eu dedfrydu i gyfaneddu cyrff 
marwol yn gosbedigaeth am bechodau cyflawn- 
edig ganddynt mewn cyflwr rhaghanfodol, yn 
gyson ag Ioan ix. 2,3. 9. Bod enaid Orist yn 
hanfodi yn flaenorol i'r greadigaeth, ac mewn 
undeb a'r Gaìr Dwyfol, mewn cyflwr o ogoniant. 
Yn annibynol ar y cyfryw dybiaeth, yr oedd yn 
annichonadwy, yn eu bryd hwy, i roddi eglur- 
had rhesymol ar Phil. ii. 5—7; gan nad addas, 
meddynt hwy, yw golygu y Duwdod fel eng- 
hraifff o ostyngeiddrwydd i ddynion. 4. Y 
bydd i eneidiau dynolryw eto, yn yr adgyfodiad, 
agyfaneddu cyrff awyrawl; gan fod elfenau ein 
cyrff daearol o angenrheidrwydd yn ein gwneuth- 
ur yn agored i bechod, ac yn ddarostyngedig i 
nwydau anweddus, a thruenusrwydd mawr. Pa 
buraf a fyddo cludai yr enaid, perffeithiaf fydd 
ei fywyd a'i weithrediadau. Yr hwn a wnaeth 
bob peth sydd yn sicrhau ini iddo wneuthur 
pob peth ar y cyntaf yn dda; herwydd paham, 
rhaid y bydd ein hadferiad i'n cyflwr dechreuol, 
yr hyn yw dyben yr efengyl, yn cynwys adfer- 
iad i'n meddiant o gyrff rhagorach, yn gyson â 
1 Cor. xv. 42; 2 Cor. v. 1. 5. Y bydd Fr dam- 
nedigion eu hunain, yn mhen oesoedd maith, 
gael eu rhyddhau o'u poenau, a'u hadferu i sef- 
yllfa newydd o brawf; gan fod gan y Duwdod 
foddion digonol yn nghadw yn ei ragluniaeth 
dyner, er dyogelu anrhydedd ei ddaioni pen- 
arglwyddiaethol, a'i ddoethineb. Er i bechod 
ddiffoddi ac atal y bywyd dwyfol, eto na ddarfu 
iddo ddinystrio galluoedd yr enaid, sef y deall, 
y meddwl, a'r côf; ond y bydd y rhai hyn eto 
yn wasanaethgar i'r bywyd godidocaf, Os gwan- 
ychir gan hyny, sugndyniad y natur anifeilaidd 
trwy boenedigaeth didor, dichon y bydd i'r cyt- 


OwWE 


616 


OwE 


TT —  _  _———_——_————_————  ____- _ Ŵ ____ -_ _-_--_ - -  - 


ryw alluoedd adgymeryd eto hadau bywyd gwell 
ac ansawdd amgenach. 6. Y bydd i'r ddaear 
ar ol ei llosgiad, ddyfod yn drigianol eto, ac y 
bydd i ddynion ac anifeiliaid eraill eì chyfaneddu 
mewn olyniad gwastadol, yn ol Heb.i. 10—12; 
lle y dywedir, “ Fel gwisg y plygi di hwynt, a 
hwy a newidir.” Y mae dull y byd hwn yn 
myned heibio, megys golygfa newidiol, i roddi 
lle i olygfa arall, hollol newydd ; ac os agwedd 
ac ymddangosiad pethau yn unig sydd yn myned 
ymaith, tybir fod y sylwedd yn aros o hyd. heb 
gyfnewid. ì 

Y mae Origen hefyd yn cael ei gyhuddo o 
Ariaeth; ond dichon nad oes un sylfaen i'r cyf- 
ryw gyhuddiad, amgen ymadroddion byrbwyll 
dygwyddiadol, yn nghyd a diffyg ystyriaeth ; ac 
nad oes un galwad ar yr iawn-ffyddiaid i ddileu 
ei enw ef o blith eu cedyrn. ““ Pe buasai cywir- 
deb ei farn, (medd Mosheim,) yn gyfartal â hel- 
aethrwydd ei gynheddfau, gwresawgrwydd ei gre- 
fydd, ei ddysgeidiaeth eang, a'i dalentau hynod, 
buasai pob canmoliaeth islaw ei deilyngdod ef, 
Mosheim's E. H. Vol. I., p.p. 245, 210—278. 

ORMUZD, egwyddordda y Magiaid, arwydd 
yr hon ydoedd goleuni, yr hwn ydoedd awdwr 
pob da._ Edr. Magiaid. 

ORTLIBENSIAID, cangen gyfeiliornus o'r 
hen Waldensiaid, yn gwadu Trindod a'r adgyfod- 
iad; ac os gwir yr hanes, hynod o anwybodus 
o'r ysgrythyr.  .Broughton's Dic. 

OSSIANDRIAID, canlynwyr Andrew Os- 
siander, duwinydd Lutheraidd enwog, yn 1550, yr 


hwn a gyhuddir ofod yn tueddu at Antinomiaetb, | 


OSSENIAID, plaid yn y ganrif gyntaf, yr 
hon a ddysgai y gallasid ac y dylasid ffugio ffydd. 

OWEN—JIoan Owen, D.D., a anwyd yn Stad- 
ham, yn swydd Rhydychen, yn y flwyddyn 1616. 
Enw ei dad oedd Henri Owen, yr hwn a fu yn 
gweinidogaethu dros dymor yn Stadham, a gyf- 
yifid yn Buritan gwresog, ac a hanai oddiwrth 
Lewis Owen, Yswain, o'r Llwyn, ger Dolgellau, 
swydd Feirion, yr hwn oedd yn hanu oddiwrth 
fab ieuengaf Llywelyn ap Gwrgau, Tywysog 
Morganwg, ac Arglwydd Caerdydd, y teulu olaf 
o bum llwyth brenhinol Cymru. Herwydd ei 
gynydd anghyffredinol mewn dysgeidiaeth, caf- 
odd Mr. Owen ei dderbyn i'r brif ysgol yn 


ddeuddeg mlwydd oed; lle yr ymroddodd mor | 


hollol i fyfyrdod, fel nad oedd yn caniatau yn unig 
ond pedair awr o'y nos iddo ei bun i gysgu; ond 
fel y cyfaddefodd wedi hyny gyda galar, nid oedd 
ganddo un nôd uwchi gyrchu ato yn ei holl 
lafur, pa dyrchafiad gwladol neu eglwysig, ac 


nid gwaeth oedd ganddo pa un o honynt a ddy- | 
gwyddai i'w ran. Pan y dirgymhellodd yr arch- | 
esgob Laud amryw ddefodau coel-grefyddol ar | 


brif ysgol Rhydycbain, yr oedd cydwybod Mr. 
Owen yn rhy oleu i gydsynio â hwynt; ar y pryd 
hwnw yr oedd Duw wedi gwneuthur y fath ar- 
graffiadau grasol ar ei feddwl, fel yr oedd ci 
galon yn llawn gwresogrwydd dros burdeb ei 
addoliad, a diwygiad eglwysig. 
newidiad ei olygiadau yn ebrwydd ar yr achlys- 
nrhwn; herwydd paham eì gyfeillion a'i gadaw- 
sant fel un wedi ei halogi gan buritaniaeth, ac 
mor atgas ydoedd yn ngolwg y blaid Laudaidd, 
fel y gorfu arno ymadael â'r coleg. Oddiam- 
gylch y pryd hwn dechreuodd ei feddwl derfysgu 


Ymddangosodd | 


| marwolaeth Siarls I. 


yn nghylch ei gyflwr tragywyddol, yr hyn, mewn 
cysylltiad â gofidiau amgylchiadol, a achlysur- 
odd iselder ysbryd, yr hwn a barhaodd dri mis, 
ac ni chyrhaeddodd dawelwch sefydlog dros 
ysbaid pum mlynedd. Ar gychwyniad y rhyfel 
cartrefol cymerodd Mr. Owen blaid y Senedd ; yr 
hyn a gynhyrfodd anfoddlonrwydd ei ewythr, (yr 
hwn a'i cynaliodd yn y coleg, a'r hwn ydoedd 
frenhinoliad gwresog,) gymaint, fel y darfu iddo 
ei ymddifadu ef yn hollol o'i ffafr, a sefydlu ei 
etifeddiaeth ar un arall. Yr amser hwn yr oedd 
yn gaplan i wr o urddas, yr hwn, er ei fod yn 
frenhinoliad, a ymddygodd yn dirion tuag ato tra 
bu yn y teulu; cnd wedi iddo uno â byddin y 
brenin, collodd ein duwinydd ei nodded, ac o gan- 
lyniad cafodd eì adael yn ddiymgeledd. Yn yr 
amgylchiad hwn, a'i feddwl yn drwm-lwythog o 
herwydd pechod, ymwelodd â Chaerludd, lle yr 
oedd yn hollol ddyeithr. Ary Sabbath aeth i 
eglwys Aldlcrmanbury, gyda golwg ar glywed 
Mr. Calamy; ond wedi hir ddysgwyl am eì ym- 
ddangosiad, esgynodd gweinidog dyeithr yr ar- 
eithfa, (yn mherthynas i'r hwn ni allodd efe gael 
un hanes drachefn,) yr hwn a bregethodd oddi- 
wrth Math. viii. 26, ac a fu yn offerynol yn llaw 
Duw i wasgaru ei ofnau a'i amheuon, ac i osod 
sylfaen y tawelwch meddwl hwnw, yr hwn a 
fwynhaodd efe dros ei holl fywyd. Adnewydd- 
wyd ei iechyd corfforol yn awr, ac ysgrifenodd ei 
Arddangosiad o Arminiaeth, yr hwn a achlysur- 
odd ei godiad; oblegyd mewn canlyniad iddo 
cafodd ei anrhegu gan gyfeisteddfod er didyo 
gweinidogion annheilwng, â bywioliaeth Fford- 
ham, yn Essex, lle y gweinidogaethodd dros 
ysbaid blwyddyn a haner, er dirfawr foddlon- 
rwydd y plwyfolion a'r ardalwyr oddiamgylch. 
Ar farwolaeth perchenog y fywioliaeth, y nodd- 
wr, yr hwn ni pharchai Mr, Owen, a anrhegodd 
un arall â hi; yr hyn a barodd i drigolion Côg- 
geshal, tref o fewn pum milltir i Ffordham, i'w 
wahodd i fod yn weinidog iddynt hwy; ac Iarll 
Warwick, noddwr y fywiolaeth, a'i hanregodd yn 
ewyllysgar a hi. Cydsyniodd a'r alwad; ac yno 
pregethodd, mewn modd llwyddianus, i gynull- 
eidfa luosocach, (oddeutu 2000,) a mwy gwybod- 
us nag oedd yn Ffordham. Hyd yn hyn, henur- 
iadyddwr ydoedd; ond wrth ymchwilio cafodd 
ei argyhoeddi mai'r cynllun, cynulleidfaol oedd 
y mwyaf cytunol a'r Testament Newydd; ac 
mewn canlyniad ffurfiodd cglwys ar y cyfryw 
gynllun, yr hon a barhaodd yn flodeuog dros 
amryw flynyddoedd, ac sydd. yn aros mewn an- 
sawdd yn dda hyd heddyw. Nid oedd yn ddi- 
chonadwyi wr mor fawr fod yn guddiedig yn 
hir. Anfonwyd am dano i bregethu i'r Senedd, 
yr hyn a wnaeth Ebrill 29, 1646, ac amryw 
weithiau ar ol hyny, yn enwedigol ar ddydd 
Ei destun y pryd hwnw 
ydoedd Jer. xv. 19, 20; ac y mae y bregeth yn 
teilyngu ei chadw fel coffadwriaeth fythol o'i 
ddiniweidrwydd, doethineb, a'i wyleidd-dra. Yn 
ebrwydd wedi hyny, wrth ymweled â'r Cadfridog 
Ffairffaes, (a'r hwn y daeth yn gydnabyddus yn 
ngwarchae Colchester,) cyfarfu â Chromwel, yr 
hwn gan osod eì law ar ei ysgwydd, a'i cyfarch- 
odd, gan ddywedyd, “Syr, chwi yw'r dyn y 
rhaid imi gael cydnabyddiaeth âg ef:” ac o'r 


| pryd hwnw dechreuodd cyfeillgarwch rhyng- 


| 
| 
| OWE 


617 


OWE 


ddynt, yr hwn a barhaodd hyd farwolaeth Crom- 
wel. Amlygodd iddo ei fwriad gyda golwg ar y 
 rhyfel-gyrch i'r Iwerddon, a dywedodd y byddai 
raid iddo fyned gydag efi drigo yn y coleg yn 
| Nulyn. Trwy anewyllysgarwch mawr, ac ar ol 
ystyriaeth ddwys, cydsyniodd Mr. Owen, ac 
' arosodd yno dros flwyddyn a haner, gan bregethu 
ac arolygu achosion y coleg. Wedi hyny dy- 
chwelodd i Coggeshal, ond cafodd yn ebrwydd 
alwad i bregethu i'r Neuedd Wen. 
_.. Yn Medi 1650 ceisiodd Cromwel ganddo fyned 
| i'r Alban gydag ef, ond herwydd na fynai gydsyn- 
io, mynodd orchymyn y Senedd i'w rwymo, Aros- 
odd yn Eiddin oddiamgylch haner blwyddyn ; ac 
.unwaith yn rhagor dychwelodd at ei bobl i Cog- 
' geshal, lle y gobeithiai dreulio gweddill ei ddydd- 
iau. Ond yn fuan wedi hyny cafodd ei alw gan Dy 
“y Cyffredin i ddeonaeth Eglwys Crist yn Rhyd- 
.ychain, yr hon trwy gydsyniad ei gynulleidfa, a 
dderbyniodd; ac yn y flwyddyn ganlynol, wedi 
ei raddio yn Ddoctor Duwinyddiaeth, cafodd ei 
dewis yn rhag-ganghellwr y brif ysgol, yn yr 
-hon swydd yr arosodd dros bum mlynedd. Cyf- 
lawnodd ei ymddiried pwysig gyda doethineb 
mawr. Gofalodd am ffrwyno y rhai anfucheddol, 
>am bleidio y rhai duwiol, a dyrchafu y rhai dysg- 
>edig a diwyd; fel y cafodd y brif ysgol ei dwyn, 
fan ei lywyddiaeth efi drefn reolaidd, a'i chyn- 
ysgaeddu â lluaws o ysgolheigion rhagorol, ac 
o ddynion enwog mewn duwioldeb. Amlygodd 
diriondeb mawr tuag at Henuriadyddion ac Es- 
gobyddion, gan anrhegu y rhai blaenaf â'r byw- 
-ioliaethau gweigion ag oeddynt yn ei awdurdod 
ef i'w rhoddi i'r neb a fynai, a bod bob amser 
yn barod i wasanaethu y rhai olaf; o ba rai yr 
oedd cynulleidfa luosog yn addoli yn wastadol 
yn ol trefn yr eglwys wladol, yn gyfagos i'r man 
lle yr oedd efe yn aros, ond ni chynygiodd eu 
haflonyddu, er iddo yn fynych gael ei anog i 
wneuthur felly. Yr oedd efe yn lleteugar yn ei 
dy, yn garedig yn ei ffafrau, yn haelionus i'r 
tlodion, yn neillduol i ysgoleigion anghenus, rhai 
o ba rai a gymerodd i'w deulu, gan roddi cynal- 
iaeth ac addysg athrofaol iddynt. Yr oedd yn 
feunyddiol yn achub amseri fyfyrio, gan bregethu 
yn gyson bob yn ail Sabbath yn eglwys St. Mair, 
ac yn aml yn Stadham, a lleoedd cymydogaethol 
eraill, ac ysgrifenu rhai llyfrau rhagorol. Yn 1657 
cymerodd y Dr. Conaut ei le ef fel rhag-ganghell- 
wr, ac yn yrun flwyddyn bwriwyd ef allan o'i 
ddeonaeth, yn fuan wedi gwneuthur Richard yn 
amddiffynwr. Dywedwyd fod ganddo ef law 
fawr yn niswyddiad Richard, ond yr oedd efe a'i 
gyfeillion yn gwadu hyny mewn modd difrifol. 
Wedi i'r Doctor ymadael â'i sefyllfa gyhoeddus 
enciliodd i $tadham, lle y perchenogai feddiant 
helaeth, ac y bu fyw yn anghyoedd hyd nes i'r 
erledigiaeth fyned mor boeth fel y gorfu arno 
symud o le ile, ac o'r diwedd iddo ddyfod i Gaer- 
ludd, lle y pregethai pan y byddai cyfleustra yn 
rhoddi, ac yr elai yn mlaen â'r gorchwyl o ysgrif- 
enu. Ei sylwadau ar lyfr pabaidd, a gyfenwid 
““Fiat Lux,” (i gyhoeddi yr hwn y cafodd drwy- 
dded Esgob Caerludd, trwy gyfryngdod Syr EÊ. 
Nichols,) a enillodd iddo ffafr yr Arglwydd Gang- 
hellwr Hyde; yr hwn a sicrhaodd iddo “ei fod 
yn teilyngu mwy o barch nag unrhyw Brotestant 
Seisnig diweddar, a bod yr eglwys tan rwymau 


i'w gydnabod a'i ddyrchafu;” a chan gynyg ar 
yr un pryd ddyrchafiad iddo, os byddaiiddo ei 
dderbyn, ac amlygu ei syndod fod gwr mor 
ddysgedig ag oedd ef yn coleddu tyb mor newydd 
ag oedd Annibyniaeth. Cynygiodd y Doctor 
brofi yn erbyn unrhyw esgob y gwelai ei ar- 
glwyddiaeth yn dda enwi, fod Annibyniaeth mewn 
ymarferiad amryw ganoedd o flynyddoedd ar ol 
Crist. Bu rhagor o ymddiddan rhyngddynt yn 
nghylch rhyddid cydwybod, &c. Ond er cymaint 
o wasanaeth a wnaeth y Doctor i eglwys Wladol 
Lloegr, cafodd ei erlid oleile, ac unwaith di- 
angodd yn brin rhag cael eì gymeryd i fyny gan 
haid o wyr meirch yn Rhydychain, y rhai a'i 
herlynasent i'r ty lle y cyfaneddai, ond a aethant 
ymaith, ar waith gwraig y ty yn sicrhau vi fod 
wedi myned ymaith oddiyno y bore hwnw, yrhyn 
fel y tybiai hi oedd y gwirionedd. 'Ira yn aros 
yno meddyliodd am fyned ìi America, lle y der- 
byniodd wahoddiad i arolygu y brif ysgol, ond 
cafodd ei luddias trwy orchymyn neillduol oddi- 
wrth y brenin. Cafodd ei wahodd drachefn i 
fod yn broffeswr duwinyddiaeth yn yr Unol Dal- 
eithau; ond y fath oedd ei serch at ei wlad gyn- 
henid, fel nad allai feddwl ymadael cyhyd ag y 
buasai cyfleustra yn rhoddi iddo fod o ryw. was- 
anaeth ynddi. Dros ysbaid goddefiad Siarls, yr 
oedd efe yn ddiwyd gyda'r gorchwyl o bregethu, a 
sefydloddlith, i'r hon yr ymgyrchai amryw ddinas- 
wyr urddasol a pharchus. Y llyfrau yr oedd efe 
yn eu cyhoeddi yn barhaus a enillasent sylw a 
chymeradwyaeth amrywiol wyr urddasol, y rhai 
a ymhyfrydent yn fawr yn ei gyfeillach, yn neill- 
duol Ardalydd Orrery, Ardalydd Mon, Arglwydd 
Wiloughby, o Parham, Arglwydd Wharton, Ar- 
glwydd Berkley, a Syr John Trevor. Pan yr 
oedd yn Turnbridge danfonodd Dug York am 
dano, ac ymddiddanodd amryw weithiau âg ef yn 
nghylch yr Ymneillduwyr, &c., ac arol ei ddych- 
weliad i Gaerludd, danfonodd y brenin Siarls ei 
hun am dano, ac ymddiddanodd ag ef dros ddwy 
awr gan sicrhau iddo ei ffafr a'i gymeradwyaeth, 
a bod iddo ryddid i ddyfod i'w wyddfod mor 
fynych ag yr ewyllysiai. Ar yr un pryd sicr- 
haodd wrth y Doctor ei fod ef yn bleidiol i rydd- 
id cydwybod, a'i fod yn ystyriol o'r cam a wnaeth- 
pwyd â'r Ymneillduwyr; ac fel tystiolaeth o 
hyny, rhoddodd un cant ar ddeg o bunau iddo 
i'w rhanu rhwng y rhai ag oeddynt wedi dyoddef 
fwyaf. Yr oedd gan y Doctor hefyd rai cyfeillion 
yn mhlith yr esgobion, yn neillduol Dr. Wilkins, 
esgob Caerlleon, Dr. Barlow, esgob Lincoln, yr 
hwn gynt a fuasai yn athraw iddo, yr hwn (ar 
waith y Doctor yn ei gyfarch yn achos Bunyan,) 
a addawodd “'na byddai iddo nacau dim iddo 
a allai yn gyfreithlon ei ganiatau,” er nad ym- 
ddengys, yn yr achos hyn, iddo ond prin gyflawni 
ei eiriau. Gofynai yr esgob unwaith i'r Doctor, 
“Pa wrthwynebiad a allasai efe ei ddwyn yn 
erbyn eu ífurf-addoliad hwy, nad allasai ei ar- 
glwyddiaeth ei symud ymaith?” Parodd ateb 
y Doctor i'r esgob bwyllo: ar yr hyn y dy- 
wedodd y Doctor, “Na roddwch ateb byr- 
bwyll, eithr ystyriwch hyd oni chyfarfyddom 
eto,” yrhyn ni ddygwyddodd byth. Enillodd ei 
deilyngdod gymeradwyaeth amryw ddyeithriaid, 
er mwyn y lleill. Yr oedd ei ohebiaeth â'r dysg- 
edigion tramor yn helaeth; ac amryw o honynt 


PAB 


618 
——Í Vv «HE FR I I Ï 


PAB 


y rhai a ymgyrchent atoo wledydd tramor; ac 
amrywiol o dduwinyddion tramor, wedi darllen 
ei weithion Lladinaidd, a ddysgasant Saesoneg, 
a ddaethant drosodd i Loegr i'w weled aci gyf- 
eillachu âg ef. Ei ddirfawr lafur a ddygodd 
nychdod arno; ac er nad oedd yn alluog i bre- 
gethu, eto nid oedd yn hollol ddiddefnydd, canys 
yr oedd yn ysgrifenu yn feunyddiol, tra y gallodd 
eistedd i fyny. O'r diwedd enciliodd i Kensing- 
ton ; ac un tro, pan yn dyfod oddiyno i Gaerludd, 
dau achwynwyr a gymerasant afael ynddo; ond 
trwy gyfryngdod Syr Edmwnd Godffrey, ynad 
heddwch, yr hwn a ddygwyddodd fyned heibio 
ar y pryd, cafodd ei ryddhau. Wedi hyny symud- 
odd y Doctor i'w dy ei hun i Ealing, lle y gor- 
phenodd ei yrfa. Gosododd ei feddyliau yno ar 
waith i fyfyrio ar fyd arall, fel un yn nesu yno, 
yr hyn a achlysurodd ei Fyfyrdodau ar Ogoniant 
Crist, yn y rhai y mae yn anadlu addfedrwydd 
i'r gwynfyd nefol. Y mae y llythyr canlynol, yr 
hwn a ysgrifenodd at gyfaill ddau ddiwrnod cyn 
ei farwolaeth, yn dangos yn eglur nad oedd efe, 
fel y dywedai rhai, yn anfoddloni farw. “ Yr 
wyf yn myned at yr hwn y mae fy enaid yn ei 
garu, yn hytrach at yr hwn a'm carodd iâ chariad 
tragywyddol, yr hyn yw unig sylfaen fy nghysur. 
Y mae y bwlch yn dywyll a blinderus iawn, trwy 
boenau llymion o amrywiol fath, oll yn deilliaw 
o dwymyn ddysbeidiol. Yr oedd pob peth yn 
barod heddyw i'm dwyn i Gaerludd, wrth gyng- 
or y meddygon; ond cawsom oll ein siomi, trwy 
fy hollol analluogrwydd i ymosod ar y daith. Yr 
ydwyf yn gadael llestr yr eglwys mewn rhyferth- 
wy; ond tra y mae y Llywydd Mawr ynddi ni 
bydd colli is-rwyfwr gwael ond colled fechan. 
Byddwch fyw, gweddiwch, gobeithiwch, a dys- 
gwyliwch yn amyneddgar, ac nac anobeithiwch; 
y mae yr addewid “na bydd iddo ein rhoddi ni i 
fyny, na'n llwyr adael,' yn anghyfnewidiol, &c.” 
Bu farw ar ddydd gwyl Bartholomew, 1683, yn 
6/7 oed. Gyda golwg ar ei gymeriad, dywedir 
ei fod, o ran ei gorffolaeth, yn dal; a ran ei 
wynebpryd, yn sobr, pwysig, a hardd; o ran ei 
agwedd a'i ysgogiad yn brydferth; o ran ei 
gyneddfau eneidiol yn anghydmarol; o ran eì 
dymer yn addfwyn a thirion; ac o ran ei ymad- 


roddion yn gymedrol ddifyr. Yr oedd yn gryn 
feistr ar ei nwydau, yn enwedigol digofaint; ac 
yn meddianu tawelwch meddwl mawr, heb fod 
yn agored i ymchwyddo mewn llwyddiant, nac i 
ymollwng mewn adfyd. Yr oedd yn ŵr cymedrol 
yn ei farn, o ysbryd caruaidd, yn ewyllysio medd- 
wly goreu hyd y gallai am bawb, heb gyfyngu 
Cristionogaeth i blaid. Yr oedd yn caru hedd- 
wch, ac yn ymdrechu i'w feithrin rhwng Crist- 
ionogion. Gyda golwg ar ddysgeidiaeth yr oedd 
yn un o brif addurniadau prif ysgol Rhydychain. 
Yr oedd ei dymer Gristionogol, wrth drin dadl- 
wriaeth, yn hynod. Yr oedd yn dra chyfarwydd 
o ddynion a phethau; ac yn gyffredin, ar y gyf- 
rinach gyntaf, adnabyddai dymer a_ bwriadau y 
rhai a fyddent yn ymwneyd âg ef. Ei lafur 
gweinidogaethol ydoedd anghredadwy. Yr oedd 
yn bregethwr rhagorol, yn feddianol ar ymadrodd 
hyawdl, gweddus, ac enillgar, Yr oedd ar bob 
achlysur, heb ragfyfyrdod, yn alluog o ymad- 
roddi yn addas ar unrhyw fater; etoei bregethau 
oeddynt yn gyffredin yn drefnus ac yn ffrwyth 
dwys-fyfyrdod, er na byddai ond yn anfynych 
yn eu darllen yn yr areithfa. Ei grefydd a'i 
dduwiolder oeddynt yn rhagori; a'i wybodaeth 
brofiadol o bethau ysbrydol ydoedd draeang. Yn 
mhob amgylchiad ymddygodd yn deilwng o Grist- 
ion uwchraddog. 

Er anrhydedd y Dr. Owen, y mae yn ddyledus 
sylwi mai efe oedd un o'r rhai cyntaf o'n cyd- 
wladwyr a goleddodd olygiadau cywir a bonedd- 
igaidd yn nghylch hawì pob dyn i farnu drosto 
ei hunan mewn pethau crefyddol, ac ìi weithredu 
yn ol ei farn, ac hefyd iddo fod mor gydwybodol 
a selog ag amddiffyn y cyfryw egwyddor yn ei 
ysgrifeniadau, mewn amgylchiadau hollol an- 
fanteisiol; canys nid yn unig cyhoeddodd ddau 
amddiflyniadi gyd-ddygiad a goddefiad yn 1667, 
pan yr oedd yr Ymneillduwyr yn dyoddef erled- 
igaeth yn amser Siarls II., ond hefyd cymerodd 


: yr ochr hono i'r ddadl yn llawer boreuach, mewn. 


traethawd ar lywodraeth eglwysig, ac mewn 
darlith ar oddefiad, y rhaia gyhoeddwyd ar y 
cyntaf, mor gynar a'r flwyddyn 1647. Cafodd 
ei gladdu, gydag anrhydedd mawr, yn Meusydd 
Bunhill, lle y mae peddadail er cof am dano. 


3 


PAB, Gr. lIarwac, Pappas; Llad. Papa, 
hyny yw, Tad; enw swyddol esgob Rhufain, yr 
hwn yw pen yr eglwys Babaidd. Arferid gynt 
gymhwyso yr enw yn ddiwahaniaeth at yr esgob; 
ac eto rhoddir ef yn Rwssiai bob offeiriad; ond 
yn niwedd yr unfed ganrif ar ddeg penderfynodd 
Gregori VIII., mewn cymanfa a gynaliwyd yn 
Rhufain, ei fod o hyny allani gael ei roddi i 
esgob Rhufain yn unig; a gellir sylwi fod yr ar- 
ddelwad trahaus-falch hwnw yn cael ei ganiatau 
iddo, heb na digter na dadl, yn gyffredinol er's 
hir amser. Cyferchir ef yn gyffredin tan yr enw 
““y Tad Santeiddiaf.” Yn hyn, fel mewn llawer 
o bethau, y mae efe yn ““ ymddyrchafu goruwch 
pob peth a elwir yn Dduw, neu a addolir; hyd 
onid yw efemegys Duw, yn eistedd yn nheml 


Dduw, ac yn dangos ei hun mai Du y 
Edr, Abba, ” a 
Etholid y Pab gynt, naill ai gan y bobl mewn 
cysylltiad â'r offeiriaid neu ynte gan yr ymerawd- 
wyr, brenhinoedd, a thywysogion, ar eu penau eu 
hunain, neu mewn cysylltiad â'r offeiriaid penaf; 
ond er y 12fed ganrif etholir ef yn y Gauadfa 
( Conlcave, ) yr hon yw prif senedd eglwys Rhuf- 
aln, yn gynwysedig yn unig o gardinaliaid, o 
blith y rhai y dewisir ei santeiddrwydd ; a hyny 
yn y drefn ganlynol :—yn mhen naw neu ddeng 
niwrnod wedi claddedigaeth y Pab trengedig, y 
cardinaliaid a ymgynullant yn y Gauadfa, yn gy- 
ffredin yn llofft-rodfa. hir y Faticum, lle y mae 
coed-gelloedd gorchuddedig â brethyn porphor- 
aidd, yn ol rhifedi y cardinaliaid, wedi eu codi, 


| 


bn 


&'.. 


PAB 


619 


PAB 


Ni chaniateir i bob un o honynt fwy na dau wei- 
nidog; oddigerth yn unig yn achos clefyd. 
Cedwir ,gwyliadwriaeth arnynt gan osgorddion 
dinasyddaidd Rhufain; y rhai a luddiant bob 
gohebiaeth allanol, trwy lythyrau; a chwilir hyd 
y nod y dysglau, gan feistr y defodau, rhag dyg- 
wydd i lythyr fod yn guddiedig yn yr ymborth. 
Wedi cytuno o honynt ar ryw erthyglau arben- 
igol, y rhai a farnant yn angenrheidiol er gwell 
llywyddiad yr eglwys, ac i bob un o honynt 
ymrwymo trwy lŵ, os dygwydd iddo ef 
gael ei ddewis yn Bab, y bydd iddo eu cadw 
yn ddihalog, prysurant at yr etholiad; yr 
hon a wneir naill ai trwy ymchwil, dyfodfa, 
neu addoliad. Y flaenaf a gynwys waith y car- 
dinal yn ysgrifenu enw yr hwn y byddo efe yn 


. bleidiol drosto, ar femrwn, neu bapur, yn cynwys 
“ pum tudalen; ar y cyntafo'r rhai, trwy gyfryng- 


dod ei weinidog, rhag darganfod ei law, yr ysg- 


” rifena efe y geiriau, “Ego eligo in summum 


pontificem reverendissimum  Dominum meum 


. Cardinaleni.” Ar y plyg hwn dyblygir dau arall, 


i y rhai a selir â sel ddirgelaidd. 


— ydd ysgrifena y cardinal ei enw ei hun, gan ei 


orchuddio â'r pumed plygiad. Yna eisteddant 


. yn drefnus ar feinciau yn y capel, â'u papyrau 
:> yn eu dwylaw; ac yna pob un yn ei dro, a esgyn 
” yr allor, ac ar ol ymgrymu ac adrodd gweddi fêr, 


a esyd y papyr mewn phiol ar y bwrdd; y prif 
esgob yn eistedd ar y llaw ddehau, a'r prif ddeon 
ar yr aswy. Wedi i'r holl gardinaliaid ddychwel- 
yd i'w heisteddleoedd, y prif esgob (wedi arllwys 
y papyrau ar ddysgl, yr hon a ddeil efe yn ei 
law aswy,) a'u hestyn, fel y dygwyddont ddyfod 
i'w law, i'r prif ddeon; yr hwn a'u darllen hwynt 
yn gyhoeddus; tra y noda y cardinaliaid i lawr 
rifedi pleidleisiau pob un. , Yna meistr y defodau 
a losga y papyrau mewn padell o dân glo, fel na 
wybydder dros bwy y pleidleisiodd neb; ac os 
dygwydd fod dwy ran o dair o'r rhai cynrychol 
yn cytuno ar yr un person, y mae yr etholiad yn 
gadarn; a chyhoeddir y cyfryw berson yn Bab. 
Yn yr etholiad trwy ddyfodfa, y Cardinaliaid 
wedi cyfodi o'u heisteddleoedd, a ddynesant at 
wrthrych eu dewisiad, a phob un a ddywed 
“Ego accedo in reverendissimum Dominum.” 
Etholiad trwy addoliad sydd gyffelyb; oddigerth 
yn unig fod pob eardinal yn dynesu, yn hono, at 
wrthrych ei ddewisiad, gyda gostyngeiddrwydd 
mawr; ond y mae yn angenrheidiol cadarnhau 
y ddau etholiad diweddaf trwy ymchwil. Ffordd 
arall o ddewis sydd trwy gyflafareddiad. Pau y 
byddo y gwahaniaeth gymaint fel nad ellir ei 
derfynu yn y Gauadfa, ymddiriedir y dewisiad i 
dri, neu bump, ar yr amod fod iddynt oll, neu 
y rhifedi mwyaf o honynt, gytuno ar yr un 
person, (pwy bynag fyddo,) yn ysbaid yr amser 
y byddo canwyll, wedi ei dewis trwy gydsyniad 
cyffredinol, yn llosgi. Ffordd arell o ddewis, a 
gyfenwir ysbrydoliaeth; sef pan y cyfodo y prif 
gardinal yn y capel, ac (ar ol cyngori ddewis 
person addas,) yr enwo ryw un neillduol; yr 
hwn, os bydd dwy ran o dair yn cytuno arno, a 
ystyrir wedi ei ddewis yn gyfreithlon. Wedi 
cyflawni yr etholiad yn un o'r ffyrdd rhag- 
grybwylledig, arweinir yr etholedig i'r Wisgfa, 
lle y gwisgir ef yn ei wisgoedd esgobaethol. Yna 
dygir ef i'r capel, a gosodir ef i eistedd ar yr 


Ary pedwer- 


allor, ac wedi cyflawni defod yr addoliad gan y 
cardinaliaid, trwy gysanu ei draed, ei ddwylaw, 
a'i enau, agorir drysau a phyrth y Gauadfa, ac 
ymddengys y Pab i'r bobl, ac a'u bendithia; a'r 
prif ddeon, â llef uchel, a gyhoedda, “* Annuncio 
vobis gaudium magnum, papam habemus. _ lRe- 
verendissimus Dominus Cardinalus electus est in 
summum pontificem et elegit sibi nomen.” Wedi 
hyn yr â y Pab (a'r cardinaliaid yn dwyn y 
groes o'i flaen,) i eglwys St. Pedr, ac yno, wedi 
dynesu at y brif allor, y diosg ei feitr, yr ym- 
gryma, y byr-weddia, ac y dychwela ddiolchgar- 
wch i Dduw a'r apostolion bendigedig, &c. 

Pan y dewisir un o'r cardinaliaid yn Bab, 
meistriaid y defodau a brysurant i'w gell, i'r 
dyben i fynegu iddo y newydd. Ar hyn arweinir 
ef yn ei wisgoedd esgobawl i'r capel, lle y der- 
byn yr addoliad. Wedi hyny dygir efi eglwys 
St. Pedr, a gosodir ef ar allor yr apostolion sant- 
aidd, pan y cyflawna y cardinaliaid yr ail waith 
y ddefod o addoliad. Oddiyno arweinir ef i'w 
ystafell; ac yn mhen ychydig ddyddiau, cyf- 
lawnir defod ei goroniad, o flaen drws eglwys 9t. 
Pedr, lle y cyfodir gorsedd, i'r hon yr esgyn y 
Pab newydd; ac wedi diosg ei feitr gosodir 
coron arei ben yn ngwydd yrholl bobl. Wedi 
hyny y mae yr orymdaith farchogawl, (cynwys- 
edig o'r holl genadwyr, tywysogion, arglwyddi, 
mewn gwisgoedd gorwych, ar feirch,) o eglwys 
St. Pedr i eglwys St. Ioan Lateran, yn cymeryd 
lle. Yn hon, yn nesafat y Pab, y canlyn y 
ddau brif ddeon, yn eu capiau cochion; a'r car- 
dinaliaid eraill bob yn ddau a dau, ac ar eu hol, 
y patriarchiaid, arch-esgobion, esgobion, a'r cyn- 
nodiedyddion. Ar ddyfodiad y Pab i eglwys 
St. Ioan de Lateran, anrhegir ef gan arch-esgob 
yr eglwys hono â dwy allwedd, un o aur, a'r 
llall o arian ; ac wedi i'r holl ganoniaid ymgrymu 
a chusanu ei draed, efe a gyhoedda y fendith 
gyffredinol. 

Swyddogion y Pab ydynt, ynl. Ei Fîcer, yr 
hwn bob amser sydd gardinal.. Y mae hwn yn 
llywodraethu ar yr offeiriaid, y trefnolion, y cyf- 
undebau lleygol, ysbytai, tai crefyddol, a'r Iu- 
ddewon. Gall ei sefyllfa fod yn werth 200 o 
dducatau bob mis. Y mae ganddo ddau raglaw, 
(un dros achosion gwladol, a'r llall dros rai 
troseddol,) a rhag-ganghellwr, yr hwn sydd 
esgob, er cyflawni dyledswyddau esgobawl. 2. 
Penydiwr; yr hwn a arolyga achosion a ymddir- 
iedid i benderfyniad y Pab; ac sy yn cynysg- 
aeddu cyffeswyr cymeradwy âg awdurdod irydd- 
hau. Y mae hwn ar wyliau arbenig yn myned 
iun oeglwysi Rhufain, lle yr eistedd â ffon yn 
ei law, mewn cadair uchel, ac y gwrendy gyffes- 
ion achosion arbenig. Y mae y sefyllfa hon yn 
werth wyth mil o goronau yn y ílwyddyn. 3. 
Y Canghellwr ; yr hwn yn briodol ydyw ysgrif- 
enydd y Pab, ab inlimis. Ni roddir y swydd hon 
yn bresenol i neb ond i gardinal; a dichon ei 
bod yn flynyddol yn werth o bymtheg i un fil ar 
bymtheg o goronau. Gwaith y Canghellwr yw 
danfon y llythyrau apostolaidd, deisebau y rhai 
a arwyddir gan y Pab; oddigerth yn unig y cyf- 
ryw a ddanfonir gan ysgrif-wysiad sub anmulo 
piscatoris.. Y mae ganddo raglaw o tano, a_12 
o dalfyrwyr dì parco maggiore. Ei raglaw sydd 
ag awdurdod i draddodi pob achos o apeliad, i'r 


PAB 


20 PAB 


r>ta, a'r cyflafareddwyr. Y talfyrwyr dì parco 
maggiore, a dynant. y gosodau,. (bulls,) ac wedi 
eu ysgrifenu, a'u danfonant ì'w lleoedd priod. 
Heblaw y rhai hyn y mae talfyrwyr di parco 
minore; y rhai ydynt ysgrifenwyr a swyddwyr 
eraill llys y Canghellwr, wedi eu sefydlu er 
derbyn ac arwyddo gosodau. Y rhag-ganghellwr 
a geidw gof lyfriad o gyflwyniad hawliau rhodd- 
edig i gardinaliaid, ac o ddyrchafiad i esgob- 
aethau y mynachlogydd gorseddol, 4. Yr Ys- 
tafellydd; yr hwn -bob amser sydd gardinal, ac 
i'r hwn y mae ysgrifenwyr yr ystaf-ll apostolaidd, 
y trysorydd, a'r penog, yn ddirprwywyr. Y mae 
y swydd hon yn werth 4000 o goronau y flwydd- 
yn. Yr ystafellydd sy'n gofalu am vr holl 
achosion o fewn cylch yr ystafell apostolaidd; 
ac heblaw hyny, yn barnu apeliadau meistriaid 
ystrydoedd, y pontydd, a'r adeiladaethau. Pan 
y mae Rhufain heb csgob, y mae yr ystafellydd 
yn trigo yn mhalas ac ystafell y Pab, yn teithio 
yr ystrydoedd yn nghymdeithas y gosgorddion 
Swissaidd; yn batho arian ar ei arwyddarf ei 
hun; ac yn cynal cabidwl. Y mae efe hefyd 


yn un o brif drysorwyr Castell St. Angelo; o ba | 


rai, y Deon a'r Pab ywy lleill. 5. Llywiawdwr 
arwyddnod cyfiawnder, yv hwn hefyd sydd gar- 
dinal. Y mae ei gyllid ef yn fisol yn 209 o 
dducatau aur. Ei waith yw cadw cyfrif o'r holl 
ddeisebau a'r archiadau a awdurdodir gan y llys. 
Cynhelir arwyddnod cyfiawnder yn mhalas y 
llywiawdwr bob dydd Iau; yn yr hwn y cyn- 
orthwya 12 o breladiaid cyflafareddol, yn nghyd 
.ê'r holl gyflafareddwyr eraill; ac awdurdod gan 
bob un o bonynt ì wneyd cynygiad o ddau achos. 
Heblaw hyny, y mae yn bresenol ynddo gyfvif- 
wr y rota, a chyfrifwr gwladol y prif ficar; ond 
nid oes ganddynt hwy un bleidlais; yn unig 
gofalant am y llywodraeth berthynol i'w swydd. 
Llywiawdwr arwydd-nod gras, sydd yn arwyddo 
yr holl ddeisebau a'r rhoddiadau a ganiateir yn 
wythnosol gan y Pab i'r cynulleidfaoedd a gyn- 
helir yn ei wyddfodoldeb ef. 
brifau, (riefs,) yr hwn sydd bob yn gardinal, 
gydd yn adolygu ac yn arwyddo yr holl gopiau 
o'r brifau. 6. Cadfridog yr Eglwys Santaidd, 
yr hwn a greir trwy brif y Pab; yr hwn a'i law 
ei hun sydd yn ei anrhegu â'r ffon yn ei balas, ac 
yn derbyn eìlid.. Yn amser heddwch, caniateir 
iddo yn fisol fil o goronau; ac yn amser rhyfel 
dair mil. Efe sydd yn llywodraethu y byddin- 
oedd, yn nghyd a'r llywyddion a'r amddiffynfeydd 
yn yr etifeddiaeth eglwysig. Y mae ei raglaw 
ef, (yr hwn hefyd a greir trwy brif y Pab,) yn 
dcrbyn yn fíynyddol dair mil o goronau; a chad- 
fridog y peirianau rhyfel, (yr hwn a greir yr un 
modd,) sydd yn cael tâl blynyddol o 1,200 o go- 
ronau. /. Llywydd Castell St. Angelo, yr hwn 
sydd yn derbyn 6000 o goronau yn flynyddol. 
8. Meistri y Defodau, y rhai ydynt bedwar o rif, 
ydynt bob amser mewn gwisgoedd porphoraidd, 
ac yn meddu awdurdod helaeth mewn achosion 
cyhoeddus. Heblaw y rhai byn, y mae dau 
eraill, yn nghynulleidfaoedd y rhagorfeintiau; o 
ba rai y mae un yn ysgrifenydd, a'r llall yn 
gyflawnydd archiadau. 9. Meistr y Palas Ang- 
hyoedd, yr hwn bob amser sydd Ddeminican. 
Ei waith ef yw adolygu a chymeradwyo yr holl 
lyfrau a gyhoeddir,  Cynorthwyir ef yn y cyf- 


Llywiawdwr y- 


ryw orchwyl gan ddau offeiriad o'i urdd ei hun. 
Heblaw bwrdd, caniateir i hwn gerbyd gan y 
palas. 10. Y Major-dome, neu Oruchwyliwr 
teuluaidd y Pab, yr hwn bob amser sydd brelad. 
Yr ystafellyddion anrhydeddedig, ydynt yn was- 
tad yn wyr o urddas; ac ni ddeuant i'r palas 
ond yn unig pan yr ewyllysiont.. 11. Meistr yr 
Ystablau, yv hwn sydd foneddig yn swydd meistr 
y meirch, eithr heb y cyfenwad. Y mae hwn 
yn gludydd arfau; ac weithiau, (fel Pompey 
Ffrangipani o dan Leo II.,) yn un o Arglwyddi 
penaf Rhufain. 12. Ceidwad y Wisgfa, yr hwn 
sydd fynach Augustinaidd, yn meddu yr un 
fraint a Meistr y Palas. Gofala efe am yr holl 
gyfoeth yn ngwisgfa y Pab, Ymddengys fel 
prelad ; ac os bydd yn esgob enwawl, cymer ei 
le yn mhlith yr esgobion cynorthwyol. 13 Ys- 
grifenydd y Pab, yr hwn bob amser sydd gardi- 
nal; ac yn aml ei nai ef ydyw. _ Unir y sefyllfa 
hon âg eiddo Arolygydd yr Etifeddiaeth Eglwys- 
ig a'u gilydd. Ysgrifenydd y Pab sydd yn 
arwyddo yr holl lythyrau a ddanfonir at dywys- 
ogion a chenadau ei santeiddrwydd. Yr hoìl 
genadau a'r holl weinidogion yn Rhufain, (wedi 
cyflafareddu â'r Pab,) ydynt dan rwymau i fy- 
negu eu holl negesauiddo ef. Ysgrifenyddion y 
wladwriaeth ydynt ddarostyngedig i'r ysgrifen- 
ydd arolygol, neu y prif noddwr; archiadau yr 
hwn a dderbyniant, ac at yr hwn yr anfonant eu 
llythyrau i gael eu harwyddo. Cyfaneddant yn 
y palas; ac y maent yn breladiaid mewn gwiso- 
oedd porphoraidd. 14. Ysgrifenyddion brifau, 
y rhai ydynt bedwar ar hugain o rif, ac yn cy- 
faneddu yn y palas. Gwaith y rhai hyn yw 
danfon ymaith yr holl brifau (riefs) a dderbyn- 
ir gan brifraglaw y brifau. Ysgrifenydd y brif- 
au anghyoedd a ofala am eu parotoi ar archiad 
y prif noddwr, neu un o ysgrifenyddion y wlad- - 
wriaeth. Y brifau hyn ni ddangosir i neb ; ac 
ni arwyddir hwynt ychwaith gan raglaw y brifau, 
oddigerth pan y byddont wedi eu selio sub annulo 
riscatoris, a'u cymdeithasu â llythyr oddiwrth y 
prif noddwr. Cedwir copiau o'r brifau hyn yn 
ofalus; a phan y byddo'r Pab farw, dygir hwynt 
i Gastell St. Angelo. 15. Distain Rhufain, yr 
hwn sydd ganddo ddau farnwr gwladol o dano; 
un o ba rai a gyfenwir y prif farnydd cyfochrol ; 
a'r llall, yr ail farnydd cyfochrol, yn nghvd a 
barnydd arall mewn achosion troseddol. Hwn, 
mewn cysylltiad a'i gynorthwywyr, sydd yn 
penderfynu achosion rhwng dinasyddion a thrig- 
olion Rhufain â'u gilydd. Alltud ydyw bob 
amser; eto y mae yn cyfaneddu yn y brif ddinas. 
Tra yn cyflawni ei swydd, ymddengys fel hen 
seneddwr, mewn gwisg o frethyn melyn, a llewis 
hirion iddi, wedi eu dyblu â sidan. Y mae gan- 
ddo eisteddle yn ymyl cenhadwr yr ymerawdwr 
yn nghapel y Pab, 

Yn mherthynas i lywodraeth dymhorol y Pab, 
gellir sylwi, ei fod yn llywodraethu tiriogaeth 
Rhufain ei hun ; ond yr holl diriogaethau eraill 
a lywodraethir gan ddirprwywyr a rhagddirprwy- 
wyr. Heblaw hyny, y mae gan bob tiriogaeth 
gadfridog i lywodraethu ei milwyr; a chan bob 
dinas lywydd, wedi ei ddewis gan y Pab. Ond 
y Pedestiaid, yn gystal a'r swyddogion eraill, 
ydynt o ddewisiad y trigolion; oddigerth eiddo 
yr amddiffynfeydd, y cestyll, a'r porthladdoedd, 


FAb 


621 


PAB 


y rhai ydynt yn ymddibynu ar ewyllys y Pab. 

PABAETH, (Pab,) swydd, urddas, neu lyw- 
odraeth y Pab ; yr hon sydd o natur ysbrydol neu 
dymhorol. Ei arglwyddiaeth ysbrydol sydd yn 
cyrhaeddyd dros yr holl eglwysi Pabaidd trwy 
yr holl fyd; ond ei awdurdod dymhorol a gy- 
fyngir i'r Ital yn unig. Cafodd ei ddifreinio o 
hon gan Bonaparte, yn 1814 ; ond Lewis XVIII. 
a'i hadferodd yn ol iddo drachefn; ac y mae yn 
deilwng o sylw mai-gweithred gyntaf Pius VII. 
wedi adfeddianu ei dymhorolion, ydoedd adsef- 
ydlu urdd yr Iesuaid, a'r chwil-lys. 

Y babaeth, neu arglwyddiaeth y Pab, a gy- 
nwys yr holl diriogaethau a gyfenwir yn etifedd- 
_ iaeth eglwysig, yr hon sydd. yn cymeryd i mewn 
y Campagna di Roma, treftadaeth St. Pedr, 'Terra 
Sabina, Umbria, neu Ddugacth Spoletto, Ardal- 
aeth Ancona, Dugaeth Urbin, Romagnia, Bou- 
lonois, Dugaeth Fferara, Tiriogaeth Perusa, Le 
Contado de Citta Castelo. Yn nhrefedigaeth 
St. Pedr y mae Dugaeth Castro, dinasoedd Ca- 
prarola, Rouciglione, &c., y rhai a berthynant i 
Ddug Parma, a Dugaeth Braciano, yr hon sydd 
ganddi ei Dug arbenig ei hun. Rhwng Romag- 
naa Dugaeth Urbin y mae gwladwriaeth gy- 
ffredinol fechan St. Marin. Prif ddinasoedd La 
Campagne di Roma, ydynt Rhufain, Ostia, Pa 
lestrina, Ffrescati, Albano, Tivoli, Terracina. 
Treftadaeth St. Pedr a gynwys ddinasoedd Porto, 
Civita-Verchia, Viterbo, &c. Prif ddinasoedd 
Terra Sabina, ydynt Magliano, Vescorio, &c. 
Umbria, yn Nugaeth Spoletto, sydd yn cynwys 
dinasoedd Spoletto, Apisa, Todi, &c. Ardal- 
aeth Ancona a gynwys ddinasoedd Ancona, 
Ffermo, ein Pendefiges o Loretta, Ascoli, Jesi, 
&c. Y maei Ddugaeth Urbin bedair o ddinas- 
oedd cryn eang, Urbin, Senigaglia, St. Leo, &c. 
Gan La Romagnia y mae Ravenna, Cervia, Ffa- 
enza, &c. Prif ddinas Boulonois yw Bolonia de 
Grasse,. Dugaeth Fferrarara a gynwys Fferrar- 
ara, Comachio, &c. Yn nhiriogaeth Orvieta y 
mae Accoapendente, Orvieta, &c. Perusia a 
gynwys Perugia, Citta de Pieve, &c.; ac yu 
Contado y mae Castelo yn sefyll. 

Y mae llys y Pab yn cael ei gynal yn mhalas 
y Fatican, yn Rhufain; ac mewn efelychiad i 
ddeg dysgybl a thriugain Crist, y mae deg a 
thriugain o gardinaliaid yn gwneyd i fyny ei 
ddirgel gyngor. 

PABYDDIAETH, y cysawd crefyddol a fab- 
wysiadir gan eglwys Rhufain. 


Prif crthyglau y grefydd babaidd ydynt, yn | 
1. Fod Pedr wedi ei sefydlu trwy ddwyfol aw- | 


durdod, yn ficer Crist, ac yn ben yr eglwys gy- 
flvedinol ; a bod gan esgobion Rhufain (ei olyn- 
wyr) hawl yn yr un uchel freintiau, Math. xvi. 
18. Golyga y Pabyddion fod olyniad swyddol 


yn angenrheidiol, yn gystal dan yr efengyl a'r | OCR 
herwydd y cyfenwir hwynt ar enw rhyw sant, 


gyfraith ; ac nad ellir olrhain y cyfryw olyniad, 
eithr yn unig oddiwrth Pedr, yr hwn meddant 
hwy, a fu yn esgobaethu yn Rhufain dros y pum 
mlynedd ar hugain olaf o'i fywyd. 2. Mai eg- 
lwys Rhufain yw y fam eglwys, ac arglwyddes 
yr holl eglwysi eraill; ac nas gall hi gyfeiliorni 
yn achos ffydd, Ioan xvi. 13; Math. xvi. 18; 
xxviii. 20. Yn oleu barn hwy, tystiolaeth ac 


awdurdod eglwysig yw sylfaen ein derbyniad o'r | 
Ysgrythyrau fel gwir air Duw. 
RHAN. XII, 


| o fìaen creiriau a delwau y saint. 6. 
| arogldarth, ac y mae ganddynt ganhwyllau go- 


43. Nad yw yr | 


Ysgrythyrau, mewn modd annibynol ar draddod- 
iadau apostolaidd, (y rhai ydynt gyfartal mewn 
awdurdod,) yn ddigonol reol ffydd, I Thes.ii. 15. 
4. I Grist sefydlu saith sacrament, sef bedydd, 
bedydd esgob, swper yr Arglwydd, penyd, yr 
eneiniad olaf, urddau santaidd, a phriodas, Math. 
xxviii. 19; Act. viii. 17; Marc xiv. 22—21; 
Ioan xx. 23; Iago v. l4, 15; 1 Tim.iv. 14; 
Eph. v. 32. Eto gwaharddant i'r offeiriaid gyf- 
ranogi o'r ordinhad olaf, (er mai hwynthwy sydd 
yn ei gweini,) a hyny o herwydd na ddylent, 
meddant hwy, ymrwystro â gofalon y cyflwr 
priodasol, eithr ymgysegru yn unig i'r Arglwydd, 
1 Cor. vii 32, 33. 5. Bod aberth iawnol dros y 
byw a'r meirw, yn cael yn yr offeren ei offrymu 
i Dduw ; a bod corff a gwaed Crist, yn gystal a'i 
enaid a'i dduwdod, trwy draws sylweddiad, o dan 
ffurf y bara a'r gwin, yn wirioneddol a sylwedd- 
ol bresenol yn sacrament swper yr Arglwydd, 
Math. xxvi. 26. Nad yw y lleygion i gymuno 
yn y ddau ryw, eithr yn unig yn y bara, yr hyn 
sydd, (fel y dywedir,) yn bwnc o ddysgyblaeth 
yn hytrach nag o athrawiaeth yn eglwys Rhuf- 
ain. Y Pabyddion a olygant Mal. i. ll, yn 
broffwydoliaeth am aberth yr offeren. 6. Bod 
purdan, neu sefyllfa ganol rhwng y fuchedd hon 
a'r nef; a bod yr ysbrydion yn ngharchar yno 
yn derbyn cynorthwy oddiwrth weddiau y ffydd- 
loniaid ar y ddacar, I Cor.iii. 15. Credant fod 
eneidiau yn cael rhyddhad o'r purdan trwy y 
gweddiau a'r elusenau a offrymir drostynt ; yn 
enwedigol trwy aberth santaidd yr offeren. 7. 
Bod y saint a deyrnasant gyda Christ, (yn neill— 
duol y Forwyn Fendigaid,) yn deilwng o barch, 
neu radd o addoliad—eu bod yn eiriol drosom 
ni—ac y dylid parchu eu rhelywon, Jos. v. 14, 
15; Sech.i. 12; Dat. xiii. 15. 86. Y dylid cadw 
delw Crist, y Forwyn Fendigaid— Mam Duw, yn 
nghyd & delwau saint eraill, mewn eglwysi; a 
bod anrhydedd a pharch yn ddyledus iddynt. 
9. Bod Crist wedi rhoddi awdurdod i'r eglwysi 
weini cyd-ddygiadau, (indulgencies,) Math. xvi. 
19; a bod y cyfryw gyd-ddygiadau yn fuddiol 
iawn i Gristionogion; ond nad ydynt yn cynwys 
caniatad i bechu, na maddeuant o bechodau dy- 
fodol; eithr rhyddhad oddiwrth gosbedigaeth 
dymhorol, yr hon a ddichon aros, er i'r ua dra- 
gywyddol gael eì symud ymaith trwy edifeirwch, 
a rhinwedd haeddant Crist a'r holl saint; y rhai 
meddant hwy, a gymhwysir trwy gyd-ddygiadau 


| ateu heneidiau, 


Defodau eglwys Rhufain ydynt luosog a gor- 
wych. Yn l. Arferant arwydd y groes yn yr 
holl sacramentau ; er dangos, fel y dywedant, eu 


| bod yn derbyn eu holl rinwedd oddiwrthi. 2. 


Taenelliad dwfr santaidd ar ddyddiau arbenig, 


| gan yr offeiriaid; ac hefyd gan bob un wrth 


fyned i, a dyfod o'r eglwys. 3. Bedydd clych ; 
fel tiwy rinwedd gweddi arno, y derbyniont ei 
nawdd a'i ffafr. 4. Ymgrymu wrth enw esu, 
Phil. ìi. 10. 5. Cadwant luaws o lampau a 
chanhwyllau cwyr yn gyneuedig yn wastadol o 
i Arferant 


leuedig ar yr allor, yn amser gweinyddiad yr 

offeren. 7. Cyflawnir y ddefod o olchi traed y 

tlodion ar ddydd Iau y Dyrchafael, mewn efel» 
4n 


PAB 


PAB 


ychiad o waith Crist yn golchi traed y dysgybl- 
îon, gan holl dywysogion pabaidd Ewrop. Hefyd 
y mae eglwys Rhufain yn proffesu cadw y Gra- 
wys yn dra manylaidd; ac y mae ei gwyliau hi 
yn llawer lluosocach nag eiddo eglwys wladol 
Prydain Fawr. 

Gan fod Credo Pius 1V., (yr hon nid yw am- 
gen crynhodeb byr o ganonau cymanfa Trent, 
wedi ei gyhoeddi yn 1564, yn ffurfordinhad bab- 
aidd, yn cael ei ystyried yn safon gywir o'r flydd 
babaidd, byddai yn anesgusodol ynom beidio ei 
gosod ger bron y darllenydd. Y mae hwn yn 
dechreu gydag adroddiad o'r Gredo Niceaidd, 
Yna y canlyn deuddeg erthygl y Gredo Apos- 
tolaidd; ac ar eu hol y deuddeg canlynol :—Yn 13. 
“ Yr wyf yn caniatau ac yn cofleidio yn y modd 
mwyaf diysgog, y traddodiadau apostolaidd ac 
eglwysig, yn nghyd a holl osodiadau a defodau 
eraill yrunrhyw eglwys. Yr wyfhefyd yn derbyn 
yr Ysgrythyr Lân, yn ol y synwyr a ganiatawyd, 
ac sydd yn cael eì ganiatau gan y Fam glwys 
Santaidd; i'r hon yn unig y perthyn barnu a 
phenderfynu synwyr yr ysgrythyrau santaidd; 
ac ni bydd imi.byth gynyg eu hegluro yn groes 
ì gydsyniad unol y tadau. 14, “Yr ydwyf 
hefyd yn proffesu fod mewn gwirionedd yn bri- 
odol saith saerament perthynol i'r ddeddf new- 
ydd a sefydlwyd gan Iesu Grist ein Harglwydd, 
er iachawdwriaeth dynolryw, (er nad ydynt oll 
yn angenrheidiol i bawb,) sef bedydd, bedydd 
esgob, swper yr Arglwydd, penyd, yr eneiniad 
olaf, urddau santaidd, a phriodas; a'u bod yn 
cynysgaeddu eu deiliaid â gras; ac o'r rhai hyn 
nad ellir adgyflawni bedydd, bedydd esgob, ac 
urddau santaidd, heb gyflawni cysegrysbeiliad. 
15. “Yr wyf hefyd yn derbyn ac yn caniatau 
holl ddefodau yr eglwys Gatholig, y rhai a arfer- 
ir ac a gymeradwyir yn ngweinyddiad crefyddol 
y cyfryw sacramentau. 16. “ Yr wyf yn derbyn 
ac yn cofleidio yr oll, a phob un o'r pethau a 
ddarluniwyd ac a fynegwyd gan gymanfa sant- 
aidd Trent, o barth pechod gwreiddiol, a chyf- 
iawnhad. 17. “ Yr wyf hefyd yn proffesu fod 
aberth gwirioneddol, priodol, a dyhuddol, dros y 
byw a'r meirw, yn cael ei offrymu ì Dduw yn yr 
offeren ; a bod corff a gwaed, yn nghyd ag enaid 
a Duwdod ein Harglwydd Iesu Grist mewn modd 
gwirioneddol a sylweddcl, yn sacrament santeidd- 
iaf swper yr Arglwydd; a bod holl sylwedd y bara 
yncael ei droi yn goríf, a holl sylwedd y gwin 
yn waed, yr hyn a eilw yr eglwys Gatholig yn 
draws-sylweddiad, 18. “ Yr wyf hefyd yn addef 
o dan unrhyw yn unig, fod Crist hollol a chyf- 
lawn, a gwir sacrament yn eael ei dderbyn. 19. 
“Yr wyf yn credu yn wastadol fod purdan, a 
bod yr eneidiâu a gedwir yno yn cael eu cynorth- 
wyo frwy rinwedd ewyllys da y ífyddloniaid. 
20. “Bod pawb a deyrnasant gyda Christ, i'w 
hanrhydeddu a'u parchu; eu bod yn offrwm 
gweddiau drosom ni ger bron Duw, ac y dylid 
parchu eu creiriau, 21. “ Yr ydwyf yn eredu 
yn ddiysgog fod delwau Crist, mam Duw, y Wy- 
ryf wastadol, yn nghyd ag eiddo y saint eraill, ì 
gael eu cadw, ac y dylid rhoddi parch dyledusidd- 
ynt. 22. “ Honwyf hefyd fod awdurdod i ganiatau 
cyd-ddygiadau, wedi ei rhoddi gan Grist i'r eg- 
lwys, a bod yr arfer o honynt yn dra llesoli 
Gristionogion. 23, ““ Yr wyf yn cyfaddef yr 


eglwys santaidd, Gatholig, apostolaidd, Rufein- 
aidd, yn fam ac arglwyddes yr holl eglwysi; ac 
yr wyf yn addaw ac yn tyngu ufydd-dod cywir i 
esgob Rhufain, olynwr St. Pedr, tywysog yr 
apostolion, a ficer Crist. 24. ““ Yr wyf yn proffesu 
ac yn derbyn heb unrhyw amheuaeth, yr holl 
bethau eraill a draddodwyd, a ddarluniwyd, ac 
a hysbyswyd trwy y canonau santaidd, y cy- 
manfaoedd cyffredinol, yn neillduol cymanfa 
santaidd Trent; ac hefyd yr wyf yn condemnio, 
gwrthod, a melldithio pob peth gwrthwyneb idd- 
ynt; ac hefyd, yr holl hereticiaid a gondemn- 
iwyd ac a esgymunwyd gan yr eglwys. 

“Y wir ffydd Gatholig hon, allan o'r hon ni 
all neb fod yn gadwedig, yt hon yr wyf yn 
awr yn wirfoddol yn ei phroffesu, ac yn ei gwir 
ddal,—Myfi N,, ydwyf yn addaw, yn addun- 
edu, ac yn tyngu, trwy gymorth Duw, ei chadw 
a'i phroffesu yn wastadol, yn hollol a chyflawn, 
hyd derfyn fy einioes... Amen.” 

PABYDDION, (pabydd,) y cyfryw a addef- 
ant y Pab yn ben yr eglwys, yn neillduol y cyf- 
ryw o honynt ag ydynt yn addef anífaeledig- 
rwydd ei ordinhadau, yn nghyd a'u hawdurdod 
trwy yr eglwys yn gyllvedinol, yr hyn a amheu- 
ir gan amryw o'r blaid hono, yn gystal yn Lloegr 
a Ffrainc. Gan ein bod wedi rhoddi darluniad 
cryn helaeth o egwyddorion y Pabyddion dan yr 
erthygl flaenorol, nid oes angen ychwanegu ar 
hyny yma. Gan fod eu hegwyddorion gwladol 
yn cael eu hystyried yn briodol o bwys mawr i'r 
teyrnasoedd Protestanaidd, yn y rhaì y cyfan- 
eddant, nid anfuddiol fyddai gwneuthur ychydig 
o nodiadau arnynt yn y lle hwn. Yr ydys yn 
dywedyd yn gyffredin fod y Pab yn honi awdur- 
dod i ryddhau deiliaid oddiwrth lwon ffyddlon- 
deb i'w penaduriaid gwladol, yn nghyd ag awdur- 
dod goruwch pob rhyw awdurdod dymhorol ar 
aclodau y cyfundeb pabaidd. Bod yr Iesuaid, 
ac amryw offeiriaid pabaidd eraill, wedi dysgu 
hyny, a rhai Pabau uchelgeisiol wedi gweith- 
redu ar yr egwyddor hon, ni ellir ei wadu yn 
hawdd. Ond bod y cyfryw arddelwadau yn cael 
eu rhoddi i fyny, a'r cyfryw hawl yn cael ci 
gwadu yn bresenol gan Babyddion teg a deallus, 
sydd yn ymddangos yn anwadadwy. Yn 1788, 
pan y dysgwyliodd cyfeisteddfod y Pabyddion 
Brytaneidd ar Mr. Pitt, yn achos eu deiseb at y 
Senedd am ddiddymiad y cyfreithiau cosbawl, 
cynygiodd y seneddwr hwnw amryw ofynion o 
barth hanfodiad a helaethrwydd awdurdod rydd- 
haol y Pab, y rhai a gawsant eu trosglwyddo am 
atebiad i brif ysgolion Paris, Louvain, Alcalu, 
Douay, Salamanca, a Valadolid, a dywedir mai 
yr hyn a ganlyn ydoedd yr atebiad cydunol:— 
Yn 1. “Nad oes gan y Pab, y cardinaliaid, nac 
unrhyw gorff o ddynion, nac un person neillduol 
perthynol ìi eglwys Rhufain, un awdurdod, gallu, 
llywodraeth, nac uwchafiaeth wladol pa bynag, 
oddifewn i diriogaethau Prydain. 2. Nad all y 
Pab na'r cardinaliaid, nac unrhyw gorff o ddyn- 
lon, nac un person unigol o fewn eglwys Rhufain, 
ryddhau neb o ddeiliaid ei Fawrhydi, ar neb 
rhyw esgus pa bynag, oddiwrth y llw o ffyddlon- 
deb i'w Fawrhydi. 3. Nad oes un egwyddor yn 
erthyglau ffydd Gatholig, ar yr hon y mae y 
Pabyddion i'w cyfiawnhau am dori eu gair â 
hereticiaid, neu rai yn gwahaniaethu oddiwrth- 


PAB 


ynt hwy mewn tybiau crefyddol, mewn un 
rhyw achosion o natur gyhoeddus nac anghy- 
oedd.” Gyda golwg ar y cyfreithlondeb o erlid 
hereticiaid, (yr hyn gynta amddiffynid gan bleid- 
iau eraill yn gystal a chan Babyddion) gellir sylwi 
fod y Pabyddion yn awr yn “gwadu y cyfryw 
gyfreithlondeb yn y modd mwyaf pendant; ond 
trueni na buasai y Pab ei hun wedi eì gynwys 
yn y cyfryw fynegiad. Ond ysywaeth, nid felly 
yr oedd pethau yn bod; eithr ymddangosodd ar 
amryw achlysuron, wedi iddi gael ei gwneuthur, 
nad oedd efe yn coleddu y cyfryw dyb. Yn 
nghyfrinach Bonaparte â'r Pab Pius VII., pan 
y cynygiodd y cyntaf fod pob math o grefydd i 
. fod yn rhydd, a bod yr ymarferiad o honynt 
i fod yn gyhoeddus;” atebodd yr olaf, “ Yr 
ydym wedi gwrthod yr erthygl hon, fel peth 
croes i'r canonau a'r cymanfaoedd,” &c. Yn 
niwedd yr un flwyddyn, pan y cadarnhawyd y 
cytundeb, ac y darfu i Bonaparte gyhoeddi am- 
ryw ddeddfau cyfansoddedig mewn cystylltiad 
ag ef, yn cynwys fod y llywodraeth wladol yn 
annibynol ar yr eglwys, ac yn ffafro y diwygied- 
igion, atebodd cardinal Pecca ef trwy awdurdod 
y Pab, gan ddywedyd, “ Mai peth anwireddus 


goddefiad pob ffurf o grefydd.” Pan y diddym- 
wyd y chwil-lys gan y Senedd Yspaenaidd, yn 
1813, dychrynodd cenhadwr y Pab, ac ysgrifen- 
odd lythyr at Ddeon a chabidwl Malaga, yn dy- 
wedyd, dan awdurdod ei Santeiddrwydd, “ Y 


gallasai diddymiad y chwil-lys fod yn dra »i- | 


weidiol i gvefydd, tra yr oedd yn archolli iawn- 
derau ac uwchafiaeth esgob Rhufain, yr hwn a'i 
sefydlodd fel peth angenrheidiol a_ buddiol i'r eg- 
lwys a'r ffyddloniaid.” Yn 1816, pan sefydlodd 
brenin yr Íseldiroedd oddefiad yn ei diriogaeth - 
au, mynegodd y Pab yn y modd mwyaf pen- 
dant, “Fod goddefiad amrywiol grefyddau yn 
groes i egwyddorion yr eglwys Gatholig.” Oddi- 
wrth y tystiolaethau rhag-grybwylledig, can- 
fyddir yn eglur, gan nad faint o gyfnewidiad a 
ddichon fod wedi cymeryd lle yn ngolygiadau 
ac egwyddorion Pabyddion, fod Pabyddiaeth yn 
aros o hyd yn anghyfnewidiol yr un. Ie, y mae 
ìlaweroedd yn ameu yn fawr, a ydyw yn ddi- 
chonadwy fod cyfnewidiad gwirioneddol yn ngol- 
ygiadau ac egwyddorion Pabyddion, tra bydd- 
ont yn cofleidio y fath gyfundraeth ag yw Pab- 
yddiaeth. 

PABELL, yn briodol a ddynoda anedd fudad- 
wy, mewn cyferbyniad i dy sefydlog, Gen. iv. 
20; yn gyffelybiaethol, y coríf dynol, 2 Cor. v. 1, 

Sicr yw fod y Patriarchiaid gynt yn gystal a'u 
hiliogaeth, yr Iuddewon, yn cyfaneddu mewn 
pebyll; fel y mae yr Arabiaid, ac amryw gven- 
hedloedd treigladol eto yn y dwyrain, Gen. 


xxiv. 67; xxxi, 33; Lef. xxiìi, 42, 48; Ps. | 


cxx. 5; Jer xlix. 28, 29. 

Yn ol darluniad y Dr. Shaw, pebyll y dwyr- 
einioliaid ydynt hirgul o ran eu ffurf, yn gyffelyb 
i waelod llong a'i gwynebiwaered. O ran eu 
maintioli gwahaniaethant yn ol rhifedi eu cyfan- 


eddwyr. Y maent yn cael eu dosranu yn wahan- | 


ol ystafelloedd, trwy leni crogedig; a chedwir 
hwynt yn ddyogel a diysgog, naill aì (rwy graff- 


iad (bracing) neu ynte, trwy estyniad eu cor- | 


tynau, y rhai a sicrheir wrth faeh-binau coed 


629 


| 


il Cron, ex yl ls 


PAG 


blaen-llymion, wedi eu gyru i'r ddaear, Barn. iv. 
21; Esa. xxxiii. 20; liv. 2. Er mwyn diddos- 
rwydd a chysgod, gorchuddir hwynt â lleni, 
neu gartheni rhawn, Esa. xl. 22. Eu drysau 
ydynt leni crogedig wrth bolion, Gen, xviii. 12; 
Ecs. xxiii. 8. 

Sonir am dair pabell arbenig yn Ngair Duw; 
ynl, “Pabell y Cyfarfod,” neu babell Moses, 
lle y cyfarfyddai â meibion Israel, i wrando 
eu cwynion, i farnu eu hachosion, ac i ym- 
gynghori â Duw yn mherthynas iddynt cyn 
adeiladu y tabernacl, Ecs. Xxx. 7—ll. Di- 
chon mai yn hon y cyílawnid defodau cyhoedd- 
us crefydd y pryd hwnw. 2. Y tabernacl, neu 
“babell y dywysogaeth :” yr hon hefyd a elwid 
“pabell y cyfarfod,” am mai yno yr oedd Duw 
yn cyfarfod â'i bobl; a'i bobl â'u gilydd, ac â'r 
Arglwydd, Ecs. xxvii. 21; xxviii. 34; xl. 22, 
24,32, 34, 35, 36. 8. “Pabell Dafydd;” sef 
yr hona adeiladwyd gan Dafydd, yn ei ddinas ei 
hun, i dderbyn yr arch o dy Obed Edom, 2 Sam, 
At hon y cyfeirir, Esa. 
xxvi. 5; Amosix. 11; ac yn hon yr ymgynullai 
Israel i addoli hyd nes adeiladu y deml yn Jeru- 


| salem, Ps. lxxxiv. 100, 122. 
a gwarthus oedd fod y Concordat yn awdurdodi | 


Mewn coffadwriaeth am breswyliad eu hynaf- 
iaid. mewn pebyll yn yraanialwch, dros 40 mlyn- 
edd, cadwaì meibion Israel yn flynyddol, yn 
niwedd y cynhauaf, ar y 15 dydd o fis Tisri, 
“ Wyl y pabell,” pau y trigent mewn pebyll, ac 
yr offryment fwyd a diod-offtwm i'r Arglwydd, 
gyda llawenydd mawr. Edr. Gwyl. 

PADARN, mab Padredin ab Emyr Llydaw, 
cefnder Cadfan, yr hwn a ddygwyd ifyny yn 
athrofa Illtyd, lle yr urddwyd ef yn esgob, yn y 
chweched ganrif. Symudodd i Geredigion, a 
phlanodd eglwys o 120 o aelodau, mewn lle a 
alwyd o hyny allan Llanbadarn-fawr. Yr oedd 
Padarn yn enwog am dduwioldeb, diwydrwydd, 
a haelioni. Byddai yn teithio oddiamgylch, gan 
bregethu yr efengyl i'r rhai a ddeuent i wrando 
arno, yn rhad; ac nid hyny yn unig, ond dywed- 
ir hefyd ei fod yn diwallu anghenion y tlodion â'i 
elusenau. Dywedir ei wneuthur yn arch-esgob 
yn Llanbadarnfawr; ac mai Cynedyn ab Bleiddyd 
ab Meirion Meirionydd, oedd ei weinidog cy- 
northwyol. Rhestrir ef yn mhlith saint Ynys 
Prydain; ac y mae amryw eglwysydd, heblaw 
Llanvadarnfawr, yn gysegredig iddo. Bu un 
arall o'r enw hwn yn esgob Llandaf, yn y ddeg- 
fed ganrif. 

PADER, Llad. Pater, tad; enw cyffredin 
Gweddi'r Arglwydd, wedi ei gymeryd oddiwrth 
Pater, (tad,) y gair cyntaf o honi yn Liadin, 

PADERAU, y rhif luosog o pader; y glein- 
iau, (beads,) arifir gan y lleygon Pabaidd wrth 
addoli. 

PADEROLAU, (pader-rhôl,) cofrestr o weddi- 
au pabaidd dros y meirw, 

PADRIG, yn 1. Mab Alfryd ab Goronwy, o 
gynulleidfa Cybi; i'r hwn y mae Llan Badrig yn 
sir Fon, yn gysegredig. 2. Padrig Maenwyn, 


| mab Mawon, o dir Gwyr, a sant noddol yr 


Iwerddon, Yn y pumed canrif yr oedd yn uu 
o brif athrawon Coleg Illtyd, pau y cafodd ei 
gymeryd yn garcharor gan y Gwyddelod, 
PAGAN, dŷn anwybodus, ac eìlun-addolgar, 
Tadogir y gair, naill ai o llwyogc, bryn, lly», 


PAL 


624 


PAL 


ffynon, neu pagus, pentref; ac yn wreiddiol 
dichon eì fod yn arwyddo dyn gwledig. Herwydd 
mai mewn dinasoedd y planwyd Cristionogaeth 
gyntaf, a bod. trigolion y mynyddoedd a'r pen- 
(refi yn parhau yn anwybodus ac eilunaddolgar, 
daeth y geir mewn amser i arwyddo eilunaddolwr 
anwybodus a digred. 
PAGANIAETH, 
annuwiaeth. 
Dosbarthir y cysawd paganaidd i ffugiol, natur- 
iol, a gwladwriaethol. Y blaenaf a gynwys 
achyddiaeth eu duwiau, wedi ei ysgrifenu gan 
Sanehoniatho, y Pheniciaid, ac Orpheus, Hesiod, 
Perecyde, &c., y Groegiaid; yn cynwys llawer o 
bethau hollol annheilwng o Dduwdod; ac yn 
wrthodedig gan y gwyr callaf yn mhlith y pagan- 
iaid eu hunain. ŵr ail ydoedd y gyfundraeth a 
goleddid gan yr athronyddion, y rhai a wrthod- 
ent luosogrwydd o dduwiau, ac a gredent unol- 
iaeth y duwdod; yr hwn, neu gysgod o'r hwn, 
yn eu bryd hwy ydoedd yr haul. Ystyrient y 
Duwdod yn rhy bell, ac yn rhy uchel i gymeryd 
sylw o amgylchiadau, a thrigolion y ddaear; 
ac herwydd hyny dychymygasant athrawiaeth 
cythreuliaid, at yr hon y mae Paul yn cy- 
feirio, 1 Tim. iv. 1.) Y rhai a olygent fel 
cyfryngwyr rhwng y Duw goruchafa dyn- 
ion. Y drydedd a sefydlwyd gan ddeddf-roddwyr 
a gwlad-lywiawdwyr, (megys Numa Pompilus, 
yn mhlith y Rhufeiniaid,) gyda golwg ar gadw 
y cyffredin bobl mewn ufydd-dod a threfn yn y 
wladwriaeth. Hon yn briodol ydoedd eu heilun- 
addoliaeth; gan ei bod yn traethu yn nghylch 
eu duwiau, temlau, allorau, aberthau, a'u defodau 
crefyddol, a chwedi ei gosod tan ofal yr offeiriaid. 
Fel hyn yr oedd pethau yn sefyll byd nesi oleuni 
yr efengyl ddechreu tywynu ar drigolion anwy- 
bodus y byd cenhedlig; y rhai, (fel y dengys yr 
apostol,) oeddynt “heb Grist, yn ddyeithriaid 
oddiwrth wladwriaeth Israel, yn estroniaid 
oddiwrth amodau yr addewid, heb obaith gan- 
ddynt, ac heb Dduw yn y byd.” “ Aethant yn 
ofer yn eu rhesymau, a'u calon anneallus hwynt 
adywyllwyd.” Edr. Filunaddoliaeth, &c. 
PAGODAS, enw temlau yr Índiaid dwyrein- 


(pagan,) eilunaddoliaeth, 


iol. 
PALEY, Gwilym Paley, D.D., a anwyd yn 
Peterborough, Gorphenaf 1743. Hanai o deulu 
cyfrifol yn Nhrydydd Dosbarth gorllewin- 
ol swydd York. fe ydoedd yr hynaf o bedwar 
o blant, a chafodd ei addysgu gyda gofal synhwyr- 
ol gan dad cywrain, yr hwn oedd brif athraw 
ysgol Giggleswich. Paley, yrhwn oedd o feddwl 
cryf a gweithgar, trwy fyfyrdod ac ymgais, a 
ddaeth yn fuan i fod y prif ysgolhaig yn yr ysgol. 
Yr oedd ei feddwl yn naturiol yn ymofyngar, ac 
yn wresog yn yr ymofyniad am bob math o 
wybodaeth, yn enwedigol mewn peirianyddiaeth ; 
ac yn fynych, cyfrinachai â phob gweithiwr a 
gyfarfyddai. Yr oedd mewn cymeriad uchel yn 
mhlith ei gyd-ysgolheigion fel un yn meddianu 
amryw gyneddfau godidog. Yn ebrwydd wedi 
iddo gyrhaeddyd ei bymthegfed flwyddyn aeth 
ei dad gydag ef i Gaergrawnt, gyda golwg ar ei 
dderbyniad i Goleg Crist; ac mewn canlyniad 
cafodd ei dderbyn, Tachwedd 16, 1758. Talodd 


sylw neillduol i'r gyfraith; ac yn ei adroddiad 


o'i phynciau, yr oedd yn rhwydd a nerthol, Yn | 


Hydref, 1759 cafodd ei dderbyn yn aelod arosol 
o'r coleg, pan yn un ar bymtheg oed. Âr y 
pumed o Ragfyr, cafodd eî osod mewn meddiant 
o un o'r ysgolfreintiau a sylfaenwyd gan Mr. 
Carr, gyda golwg ar un o fyfyrwyr ysgol Gig- 
gleswic; ac ar y dydd canlynol, eì ddewis yn 
ysgolhaig ar sylfaen ei goleg, a'i apwyntio i'r 
ddogn a sylfaenwyd gan Syr Walter Mild- 
may. Wedi ci adael i radd»u mawr at ei ewyll- 
ys ei hun, ymroddodd yn egniol at ei fyfyrdodau, 
a thros ysbaid ei arosiad yn y coleg, gwnaeth 
gynydd mawr, a rhagorodd yu mhob p»th yv 
ymgymerai ag ef. Yn fuan wedi ei raddio yn 
Wyryf, ar anogaeth Mr. Shepherd, aeth Mr. 
Paley yn athraw cynorthwyol mewn athrofa he- 
laeth yn Greenwich, yr hon ydoedd dan arolygiad 
Mr. Bracen, ac yn benaf yn golygu addysgiad 
ieuenctyd gyda golwg ar y fyddin a'r llynges. 
Yn 1765, daeth Paley yn ymgeisydd am un o'r 
campdlysau a roddid yn flynyddol gan gynrych- 
iolwyr prif ysgol Caergrawnt i'r gwyryfon hynaf. 
Y testun cynygiedig y.loedd, “ Cymhariaeth . 
rhwng yr athronyddiaeth Stoicaidd ac Epieur- 
aidd, gyda golwg ar eu heffeithiau priod ar foesau 
cenedl.” Cymerodd Paley yr ochr Epicuraidd 
i'r ddadl. Yr oedd ei draethawd yn amlygu 
darlleniad helaeth, ac addfedrwydd adfyfyrdod ; 
ac wedi iddo gael eì adolygu gan y rhag-gang- 
hellydd a blaenoriaid y colegau, cafodd y tlws ei 
ddyfarnu iddo ef, Yn yr oedran arferol cafodd 
ei urddo yn ddiacon, a gwasanaethodd fel curad 
i'r Dr. Hincheliff, yn Greenwich, yr hwn wedi 
hyny a wnaethpwyd yn esgob Peterborough. 

Ar sail Coleg Crist, Gorphenaf 21, 1766, caf- 
odd Mr, Paley ei ethol yn Gyfaill, yr hon svfyll- 
fa ydoedd y pryd hwnw yn werth o gylch ean 
punt y flwyddyn. Y pryd hwn dychwelodd i'w 
drigfa yn y brif ysgol, ac ymroddodd yn athraw 
anghyoedd. Yn fuan wedi hyny cafodd ei sef- 
ydlu yn athraw eyhoeddus yn y coleg; ac ar yr 
urddiad cyffredinol yn esgobaeth Caerludd, yr 
hwn a gynaliwyd Rhagfyr 21, 1767, cafodd ei 
urddo yn offeiriad gan y Dr, Terric.. Yn 1775, 
anrhegwyd Mr. Paley gan esgob Caerliwelydd, 
(Carlisle,) â pherigloriaeth Mysgrove, yn West- 
morland, Yn niwedd y flwyddyn hono priododd 
â Meistresan Shan Hewitt, a symudodd i esgob- 
aeth Caerliwelydd. Tua diwedd y flwyddyn 
ganlynol cafodd ei osod mewn meddiant o ficer- 
iaeth Dalston, yn Cumberland, gan yr un cy- 
mwynaswr, (esgob Caerliwelydd). Yn Ngor- 
phenaf 1777, pregethodd Mr. Paley ar ymweliad 
yr esgob, yn eglwys gadeiriol Caerliwelydd. 
Wedi rhoddi i fyny berigloriaeth  Mysgrove, 
cafodd feddiaut o ficeriaeth Appleby, yr hon 
ydoedd werth £200 y flwyddyn, Rhwng y lle 
hwn a Dalston y dosbarthai ei amser. Mehefin 
16, 1780, derbyniodd gôr-ddogn (prebend) yn 
eglwys gadeiriol Caerliwelydd, o werth £400 y 
ílwyddyn; ac ar farwolaeth Dr. Burn, cafodd ei 
wneuthur yn ganghellydd yr esgobaeth hono. 
Wedi hyny cafodd ei anrhegu gan ei gyfaill, es- 
gob Durham, â pherigloriaeth Bishop Weir- 
mouth, yr hon ydoedd werth £1200 y flwyddyn. 
Hefyd, cafodd ei wneuthur yn gôr-beriglor yn 
eglwys gadeiriol St. Paul, pan y cafodd ei raddio 
yn Ddoctor Duwinyddiaeth. 

Y mae yn deilwng o sylw neillduol, fod y Dr, 


PAR 


625 


PAR 


Paley yn gyfaill gwresog i ryddfreiniad y caeth- 
ìon; ac iddo gyfansoddi esboniadau ar ffughawl- 
lau anghyfiawn caethfasnachwyr a chaethfedd- 
lanwyr, yn cynwys cynllun o ryddfreiniad, trwy 
dalion gwladol, ar ddiddymiad y gaethfasnach 
pan y cymerai hyny le. 

Cyhoeddodd y Dr. Paley amryw lyfrau, y rhai 
a restrant yn uchel yn mhlith gweithion y moes- 
ddysgawdwyr diweddar goreu; yn neillduol ei 
Draethawd rhagorol ar Egwyddorion Athronydd-- 
iaeth Foesol a Gwladwriaethol; ei Hore Paul- 
inze; ei Olwg ar Brofion Cristionogaeth; a'i 
Dduwinyddiaeth Naturiol. Cynwys ei holl waith 
bump neu chwech cyfrol wyth plyg; a gellir 
dywedyd mai tlawd yw y llyfrgell nad yw gwaith 
Paley ynddi. Bu farw Mai 25, 1805. 

PANTHEISTIAID, (o lIav a Oeoc,) anian- 
addolwyr; neu blaid o athronwyr atheistiaidd, 
y rhai a ystyrient y bydysawd fel anifail anferth, 
“* coríf yr hwn yw anian, ac enaid yr hwn yw 
Duw.” Hon medd y dysgedig Cudworth, yd- 
oedd cysawd Orpheus, ac amryw o'r prif Roeg- 
iaid; canys “* Corff Jupiter” y galwai efe y byd 
defnyddiol. Ond gan mai mydr (verse) yw y 
geiriau, bod mydrwyr yn gyffredin yn arfer 
cryn ryddid ymadrodd; ac yn neillduol bod cryn 
amheuaeth yn hanfodi ai Orpheus oedd awdwr 
yr ymadrodd mewn dadl; tueddir amryw i wadu 
cyfreithlondeb y cyhuddiad a ddygir yn ei erbyn. 
Y mae yn eglur, modd bynag, fod cyfriniaethau 
paganiaeth, ac athrawiaethau aneglur ei hathron- 
wyr, yn tueddu at Bantheistiaeth. Tebygol mai 
oddiwrth y cyfryw olygiad y cyfododd athraw- 
iaeth y ddwy egwyddor gyntefig, berthynol i'r 
athronyddiaeth ddwyreiniol; cyfeiliornad y 
Manicheaid, yn gystal a thybiau y Braminiaid 
Indiaidd, a'r Literatiaid Chiniaidd. Cafodd yr 
un gyfundraeth ei mabwysiadu yn ddiweddar- 
ach gan Bruno, Spinoza, Hobbes, &c. ; a dywedir 
i gymdeithas o athronwyr atheistaŶdd, yn proffesu 
addoli holl anian, ac yn galw eu hunain yn 
Bantheistiaid, gael ei ffurfio er ys mwy na chan 
mlynedd yn ol, yn Mrydain; ac mai Ioan To- 
land oedd eu hysgrifenydd a'u caplan; a bod 
ganddynt fath o liturgi. “Tybia rhai nad yw 
** Gweddi Gyffredinol Pope,” (Pope's Universal 
Prayen,) a“ Duw Amrywiog Thompson,” 
(TAompson's Varied. God,) yn gwbl rydd o fod 
yn ffafriol i'r un golygiad. 

PAPAS, Gr. Ilamrac; enw cyflredin offeir- 
iaid eglwys Groeg, o'r un arwyddocad â thadau, 
neu babau. Edr. .4bba, Pab. 

PARABOLIAID, enw y cyfryw a ymroddent, 
yn y brif eglwys, at y gorchwyl o ymweled a'r 
cleifion. 

Y mae yr enw yn deilliaw oddiwrth y gair 
Groeg mapa[3oXoc ; yr hwn sydd yn arwyddo, 
un yn gosod ei einioes yn wirfoddol mewn enbyd- 
rwydd. Paraboliaid y gelwid y rhai a hurient eu 
hunain i ymladd â gwyllt6lod yn y chwareudy, a 
hyny oherwydd eu bod yn gosod eu heinioes 
mewn perygl, I Cor. xv. 32. Yr un modd yr oedd 
y personau dan sylw yn gwneuthur, yn neillduol 
yn amser clefydau heintus. Herwydd hyn yn 
ddiameu y cawsant eu galw felly. Dywedir fod 
o bump i chwech cant o'r cyfryw swyddwyr yn 
eglwys Alexandria yn unig. 


PARADWYS, Heb. pyn», Pades, Groeg 
IIapaôeicoc, Paradeisos; Llad. Paradeisus ; Saes. 
Paradise; perllan, neu ardd blanedig. 

Yr oedd gardd Eden, yn yr hon y gosodwyd 
dyn newydd ei greu, yn ddiau yn lle tra ar- 
dderchog a hyfryd. Yr oedd o blaniad Duw ei 
hun, ac yn cynwys “pob pren dymunoli'r golwg, 
a daionus yn fwyd—pren y bywyd, a phren 
gwybodaeth da a drwg.” _ Yr oedd afon yn rhed- 
eg allan o honi, yn ymranu yn bedair cainc — 
Pison, Gihon, Hidecel, ac Euphrat»s. Herwydd 
ei hyfrydwch a'i hardderchogrwydd, y mae 
luddewon a Chenhedloedd yn mhob vesa gwlad, 
wedi cytuno yn unfrydoli'w chyfenwi “' Parad- 
wys.” Paley mae ei safle—pa un ai yn Ar- 
menia, lle y tardd yr Euphrates a'r Tigris, neu 
mewn rhyw gongl arall o'r belen ddaearol, sydd 
hollol ansicr. Ond eglur yw pa lebynag yr 
oedd, mai yno y lluniwyd y wraig—y priodwyd 
y par cynefig o ddynolryw—y cawsant eu temtio 
—y syrthiasant—y cawsant eu profi yn euog— 
y derbyniasant eu dedfryd —y cawsant yr addew- 
id gyntafo Waredwr, a thebygol, eu dysgu i 
aberthu; ac felly i weithredu ffydd ar Grist fel 
aberth iawnoli Dduw drostynt. Ond ni oddefai 
cyfiawnder, gwirionedd, a daioni Ior iddynt 
aros yno yn hwy; eithr cawsant eu hanfon allan 
i “lafurio y ddaear, o'r hon y cymerwyd hwynt ;” 
ac mewn trugaredd “gosodwyd cerubiaid â 
chleddyf tanllyd ysgwydedig i gadw ffordd pren 
y bywyd, rhag iddynt gyfranogi o'i ffrwyth, a 
meddwl trwy hyny y byddent byw yn dragy- 
wydd,” Gen. iii. 

Mewn cyfeiriad at ardd Eden, ac mewn cyf- 
erbyniad iddi, yr Iuddewon a alwent nef y nef- 
oedd yn “ Baradwys,” Luc xxiii. 43; 2 Oor. xii. 
4. I'r dyben i wahaniaethu y naill oddiwrth y 
llall, ac i ddangos rhasoriaeth yr olaf ar y flaen- 
af, duwinyddion a alwant y naill, y “ Baradwys 
ddaearol;'” a'r llall, y “Baradwys nefol.” Yn 
yr olaf, mewu ystyr amgenach na'r flaenaf, y 
mae “pob pren dymunolir golwg, a daionus yn 
fwyd''—*“'pren y bywyd, (sef yr Arglwydd Iesu 
Grist,) yn dwyn deuddeg rhyw ffrwyth, bob mis 
yn rhoddi ei ffrwyth, a'i ddail yn iachau y Cen- 
hedloedd” ac “afon hyfrydwch” y Goruchaf 
yn rhedeg yn geinciau grisialaidd trwy y broydd 
heddychol.  Ondnid oes ynddi un prawf-bren— 
un sarff hudoliaethus—un “'cl«ddyf tanllyd ys- 
gwydedig i gadw ffordd pren y bywyd,” nac i 
atal neb o'r dedwydd drigolion i ymborthi ar ei 
ffrwythau, a“ byw yn dragywydd.” “ Caiff yr 
hwn sydd yn gorchfygu” ymborthi arnynt yn 
ddidor byth, Dat. ii. 7. 

PARCH, meddwl mawr ac anrhydeddus am 
bersonau a phethau, yn cael ei gymdeithasu (pan 
y byddo cyfleusdra yn rhoddi, ac achos yn galw) 
â geiriau ac ymddygiadau cyfatebol, yn ol gradd- 
au gwybodaeth a galluoedd ei ddeiliaid. 

Y mae parch yn ddyledusi bawb mewn cyf- 
atebolrwydd,i raddau eu galluoedd, rhagoriaeth- 
au, rhinweddau, sefyllfaoedd, ac oedran, 1 Pedr 
My dn dro Nye Mf 

I Dduw, yn flaenaf a phenaf, y mae parch yn 
ddyledus; ac i ddynion, &c., er mwyn Duw ; 
herwydd eu perthynas âg ef—eu tebygolrwydd 


iddo—yn gystal a'r galluoedd, doniau, medd- 


PAR 


626 


PAR 


ìauau, ac awdurdod, a dderbyniasant oddiwrtho, 

Y mae y parch dyledus oddiwrthym i Dduw, 
yn seiliedig ar ragoriaethau naturiol a, moesol— 
ein perthynas âg ef fel ein Creawdwr, ein Har- 
glwydd, a'n Duw—ein rhwymedigaethau iddo— 
ein hymddibyniad arno—yn nghyd â'n gallu- 
oedd, manteision, a'n cyfleusderau i'w adnabod 
e'i wasanaethu. Y mae yn cyfodi, lle bynag y 
mae yn bod, oddiar ystyriaethau priodol o'r 
pethau a enwyd; ac yn gynwysedig mewn me- 
ddyliau goruchel ac anrhydeddus am dano, yn 
cael eu cymdeithasu â theimladau, geiriau, ac 
ymddygiadau cydweddog. Nid yw yn hanfodi 
yn neb ond y rhai sydd yn ei wîr garu; nac 
ynddynt hwythau ond cyn belled ag y maent 
wedi eu santeiddio, ac yn debyg iddo. Y mae 
yn anhebgorol, ac yn effeithio yn fawr ar gy- 
meradwyaeth ein gwasanaeth ger bron Duw, 
Heb. xii. 28; ar ein derbyniad presenol o fen- 
dithion ei ragluniaeth, Ps. xxxiv. 9; cxlv. 19; 
Diar. xxii. 4; ar ein hymddygiadau tuag at 
bechod, Job i. 1; Diar. viii. 13; Jer. xxxii. 40; 
ar ein iawn ymdriniaeth â'n cyd-ddynion, Neh. 
v. 15; Luc xviii. 4; ac ar ein dedwyddwch 
tragywyddol yn y nef, Ps. lxxxv. 9; Diar. xix. 
23; Preg. viii. 22, 13. 

PARCHEDIG, (parch,) anrhydeddus; tei- 
lwng o barch, Act. v. 94; xvii. 12. 

Y mae y cyfenwad ““ Parchedig,” trwy arferiad 
cyffredin, yn eael ei gymhwyso at weinidogion 
urddedig, mewn geiriau ac ysgrifen, o ba enwad 
bynag y byddont. Pa bryd y dechreuwyd 
gwneuthur hyn sydd anhysbys. Ond y mae 
amryw yn cyfrif yr arferiad fel un o'r arwyddion 
lluosog o ymadawiad yr eglwys oddiwrth “y 
symlrwydd sydd yn Nghrist.” Pa fodd bynag, 
nid oes amheuaeth nad oes ““ parch dauddyblyg” 
yn deilwng i'r cyfryw o honynt ag sydd yn 
“llywodraethu yn dda; yn enwedig y rhai sydd 
yn ymbocni yn y gair a'r athrawiaeth,” 1 Tim. 
v. 17. Ond nid mewn seiriau gweigion, a theitl- 
au gorwychion y mae hwn yn gynwysedig, eithr 
mewn cariad diragrith, ufydd-dod ewyllysgar, a 
chyd-gyfraniadau gwirfoddol y rhai a dderbyn- 
iantles ysbrydol oddiwrth eu gweinidogaeth. 
«“ Canmol eu hunain wrth bob cydwybod dynion 
yn ngolwg Duw” yw eu hawyddfryd hwynt; 
ac am bob un o honynt y gellir dywedyd,— 

“€ Os dygwydd» iddo enwau, 
Rhydd hwynt heibio bob yr un, 
Er cael gwei'd yn ngwyneb Beibl 
Ei briodol enw 'i hun.” 
Youuna. 

Yn mhlith y Pabyddion yn y gwledydd tra- 
mor, gelwir y mynachod, “Tadau Parchedig; 
a'r mynachesau, “ Mamau Parchedig.” _ Yn 
Mrydain, gelwir esgobion talaethol, “'Y Gwir 
Barchedigion;” a'r archesgobion, “Y Parched- 
icaf.” Yn Ffrainc, cyn y chwyldroad, gelwid 
yr holl esgobion, archesgobion, a'r abadau, “Y 
Parchedicaf.” Yn yr Alban, y mae y cyfenwad 
“* Parchedig.” yn cael ei gymhwyso at bob gweì- 
nidog yn ddiwahaniaeth. Gelwir y Gymanfa 
(Synod) yn “ Wir Barchedig;” a'r Gymanfa 
Gyffredinol (General Assembly) yn “' Barchad- 
wy,” (Penerable). 

PARHAD, (para,) arosiad gwastadol; han- 
fodiad cyson; ysgogiad neu weithrediad un- 
ffurfiawg. 


PARHAD MEWN GRAS, yw parhad Aoll wir 
bobl Dduw, trwy weithrediad ei Ysbryd, yn 
llwybr diwyd ymarferiad o foddion gras, yn y 
meddiant a'r gweithrediad o holl rasau a rhin- 
weddau y cymeriad Cristionogol, o'u dychweliad 
at yr Arglwydd, hyd derfyn eu bywyd; neu 
barhad pawb a dderbyniasant wir gadwedigol 
ras, i raddau mwy neu lai, dan ei lywodraeth, 
o'u hailenedigaeth hyd eu marwolaeth. 

Oddiwrth y darluniad uchod o barhad mewn 
gras, ymddengys yn 

1. Fod llaweroedd yn bobl ìi Dduw mewn enw 
ac ymddangosiad, nad ydynt felly mewn gwir- 
ionedd. Megys y mae âs yn mhlith y gwenith, 
a geifr yn mysg y defaid, felly hefyd y mae 
rhagrithwyr a hunandwyllwyr yn mhob oes yn 
mhlith gwir bobl Dduw, Esa, xxix. 13; Math. 
xxiii. 27, 28; xxv. 1— 13. 

2. Bod gras ffugiol yn gystal a gwirioneddol; 
a bod dynion yn ddeiliaid o amryw ddoniau, 
rhinweddau, teimladau, ac argraffiadau, y rhai 
nid ydynt yn santeiddiol, cadwedigol, neu yn 
nglyn wrth iachawdwriaeth. Edr. Heb. vi. 4—9. 
Sonir yn y Beibl am ffydd ddiffuant, gobaith da, 
a chariad diragrith ; yr hyn a gynwys fod ffydd 
ffuantus, gobaith twyllodrus, a chariad rhagrith- 
iol yn bodoli. 

8. Mai unig ddeiliaid y fraint oruchel o bar- 
had mewn gras, yw gwîr bobl Dduw, neu y rhai 
hyny a dderbyniasant wir gadwedigol santeidd- 
iol ras. Fel y mae parhad yn rhagdybio cy- 
chwyniad, neu ddechreuad, felly hefyd y mae 
parhad mewn gras yn rhag-olygu cywirdeb gras ; 
ac yn llwyr-wrthod pob ffugiad, gan nad pa mor 
berffaith a chywrain a fyddo. Dengys hyn holl- 
ol aneffeithioldeb pob cynygiad i wrthbrofi y 
gwirionedd tan sylw, trwy bentyriad ysgrythyrau 
ac engreifftiau, yn cynwys profion cwymp a 
cholledigaeth dynion, mewn crfrifiad, ac ymddang- 
osiad yn bobl igDduw, ac yn ddeiliaid gras cadw- 
edigol. I'r dyben hwn mynych y cyfeirir at yr 
ysgrythyrau dilynol a'u cyffelyb, Ezec.iii. 20 ; 
xviii. 28—26; Ioan xvii. 12; 1 Tim.i. 19; 
Heb. vi. 4, 18. Ond cyn yr atebont yr 
amcan mewn golwg, y mae yn gorphwys ar y 
sawl a'u diffynant i'r perwyl hwnw brofì fod y 
cymeriadau cyfeiriediz yn wir bobl Dduw, ac 
yn ddeiliaid gwir santeiddiol ras. Hyd nes y 
gwneler hyny, nid oes dim wedi cael eì wneuthur 
er gwthbrofi parhad mewn gras. Nid yw cwymp 
a cholledigaeth miloedd o rai yn unig mewn cyf- 
rifìad ac ymddangosiad yn feddianol ar wir ras, 
yn alluog o wneuthur dim tuag athhyny. Nid 
ydyw amgen amlygiad o'u gwir gymeriad; a 
gellir dywedyd,—“' Hyn a fu fel yr eglurid nad 
oeddynt Awy oll o honom ni.” 

4. Fod holl wir bobl Dduw, a phawb a dder- 
byniasant wir gadwedigol ras yn ddeiliaid o honi. 
Caniatâu i'r gwrthwyneb fyddai rhoddi y pwnc 
i fyny, gan nad yw ei wrthwynebwyr yn gwadu 
nad oes llawer o wir bobl Dduw, ac o ddeiliaid 
gwir gadwedigol ras yn parhau hyd y diwedd, a 
chan nad ydynt mor haerllug a haeru yr «ngen- 
rheidrwydd a'r buddioldeb o'r hyn y dadleuant 
drosto. Hanfodiad cwymp oddiwrth wir gadw- 
edigol ras mewn rhyw amgylchiadau, yn unig a 
ewyllysiant hwy ei sicrhau a'i brofi. Ond ar yr 
un pryd y gellir gwneuthur hyny, ag y gollir 


PAR 


627 


PAR 


profi nad uniawn y dywedodd yr Arglwydd,— 
“ Fy nghyngor a saif, a'm holl ewyllys a wnaf.” 
-—-Cymharer Esa. xlvi. 10; ag Ioan vi. 39, 
40; Rhuf. viii. 29, 30; Eph. i. 4, 5; vi, 11; nad 
““ïe, ac Amen” yw yr addewid,—*“' Mi a wnaf â 
hwynt gyfamod tragywyddol, na throafoddiwrth- 
ynt, heb wneuthur lles iddynt: a mi a osodaf fy 
ofn yn eu calonau, fel na chiliont oddiwrthyf,” 
Jer. xxxii. 43; mai yn gamsyniol y dywedodd 
Crist,—*“' Y mae fy nefaid yn gwrando fy llais i; 
a mi a'u hadwaen hwynt; a hwy a'm canlynant 
i: s minau ydwyf yn rhoddi iddynt fywyd tra- 
gywyddol; ac ni chyfrgollant byth, ac ni ddwg 
neb hwynt allan o'm llaw i; ac nis gall neb eu 
dwyn hwynt allan o law fy Nhadi,” Ioan x. 27— 
29; nad gwirionedd am-eithradwy yw yr ymad- 
rodd, “ Pwy bynag a yfo o'r dwfr a roddwyf fi 
iddo, ni sycheda yn dragywydd; eithr y dwfr a 
roddwyffiiddo, a fydd ynddo yn ffynon o ddwfr yn 
tardduifywydtraeywyddol,” Ioaniv. 14; na chaiff 
dyben y Tad yn rhoddi awdurdod i Grist ar bob 
cnawd, (sef, fel am y cwbl a roddwyd iddo, y rhodd- 
ai efe iddynt fywyd tragywyddol,) ei ateb yn holl- 
ol, Ioan xvii. 2; mai hyder wag a disail, (o leifa 
mewn rhan,) yw—“' Y bydd i'r hwn a ddechreu- 
odd ynom waith da, ei orphen,” Phil. i. 6: mai 
nid gwirionedd “fod had Duw yn aros yn mhob 
un a aned o Dduw,” 1 Ioan iii. 9; ac nad yw 
“ dal ei ffordd a chwanegu cryfder,” yn nodwedd- 
iad gwahaniaethol sicr pob dyn gwir gyfiawn, Job 
xviii. 2. Hyd nes y gellir gweuthur y cyfryw 
bethau, erys yr athrawiaeth a amddiffynir genym 
yn wirionedd anwadadwy. 

ô. Mai parhad pawb o'r cyfryw rai “yn y 
meddiant a'r gweithrediad o hol] rasau a rhin- 
weddau y cymeriad Cristionogol,” yw ei sylwedd 
a'i chynwysiad. Parhad mewn gras, ac nid mewn 
cyflwr diogel yn annibynol ar ras ydyw ; a phar- 
ad, nid yn unig yn meddiant, ond hefyd yn y 
gweithrediad o holl rasau a rhinweddau y cymeriad 
Cristionogol. Y mae yn canlyn gan hyny nad 
oes gan neb saili olygu ei hun yn ddeiliad go- 
beithiol o barhad mewn gras, ond sydd yn 
unig yn feddianol ar wir ras, ond hefyd sydd yn 
gweithredu gras, ïe, yn eu tymhor priodol, Aol 
rasau a rhmweddau y cymeriad Cristionogol. 
Rhyfyg fyddai i neb arall ond y cyfryw dybied 
fellyaam danynt eu hunain; ac nid cyfreithlon 
iddynt hwythau dybïîed hyny am danynt eu hun- 
ain, ond can belled yn unig ag y byddont ar 
seiliau cywir, yn ymwybodus eu bod yn feddian- 
ol ar wir ras, ac yn ei weithredu, 2 Pedr i. 5— 
11. Ystyriaeth ddyladwy o'r pethau hyn, a 
lwyr-argyhoedda bob meddwl diduedd o'r dir- 
fawr anmhriodoldeb o haeru fod yr athrawiaeth 
tan sylw, o angenrheidrwydd yn arwain ei 
choleddwyr i fyw yn halogedig aphenrydd. Cystal 
y gellid dywedyd fod goleuni yn arwain ì dywyll- 
wch, purdeb i halogrwydd, a santeiddrwydd 
i aflendid, az y gellir dywedyd fod parhad mewn 
gras yn tueddu ifywyd halogedig a phenrydd. 
Dichon “dynion o feddwl llygredig” droi 
gangen hon “o ras ein Duw ni i drythyllwch,” 
fol pob cangen arall; ond nid yw athrawiaeth 
gras yn gyfrifol am hyny. 

6. Mai “trwy weithrediadau yr Ysbryd Glan,” 
a “thrwy eu diwyd ymarferiad hwythau o fodd- 
ion gras,” y dyogelir y fraint hon i bawb o'i 


deiliaid gwynfydedig. Nid yw gwir ras, neu 
fywyd Duw yn enaid dyn, mwy na rhyw fywyd 
arall, yn alluog o hanfodi mewn-modd annibyn- 
ynol ar Dduw a moddion. Heb Dduw, er cael 
moddion, darfyddai yn ebrwydd, ac hb foddion 
nid yw Duw yn gyffredin mewn natur na gras, 
yn gweled yn addas i ddwyn dim oddiamgylch. 
Pe gwnelai felly yn mhresenoldeb moddion, gellid 
dyweyd ei fod yn dirmygu ei ordinhad ei hunan, 
ac felly yn ei warthruddo eì hun. Y moddion 
er parhau mewn gras, ydynt darllen, gwrando, 
myfyrio, gweddio, canu mawl, cymuno, credu, 
edifarhau, gwylio, cilio oddiwrth ddrygioni, &c. 
I'n cynhyrfu i'w harfer, y mae gorchymynion, 
addewidion, gocheliadau, rhybuddion, anogaeth- 
au, a bygythion gair Duw wedi cael eu bwr- 
iadu. Yn y diwyd ymarferiad o'r moddion, y 
gellir dysgwyl gweithrediadau yr Ysbryd Glan; 
a thrwy y ddau mewn cysylltiad â'u gilydd, gellir 
gobeithio am barhau mewn gras. Heb y naill yn 
gystal a'r liall nis gellir parhau. 

Y mae y sylwadau uchod yn tueddu i egluro 
y rheswm fod Duw yn eiair, weithiau, yn gosod 
allan barhad mewn grasfeleirad rodd efeihuna ; 
phrydiau eraill fel dyledswydd dynion, Phil i.6; 
Pedri.5;Judas24; Dan. xii. 13; Math. xxiv, 13, 
Fel y mae yn deilliaw o fwriadau anghyfnewidiol 
Jehofa, trwy ddylanwadau santeiddiol yr Ysbryd 
Glan, rhad rodd Duw ydyw; ond fel y mae yn 
dal perthynas â moddion, ac yn rhagdybied di- 
wyd ymarferiad o honynt, ein dyledswydd ni 
ydyw; ac ynddo yr ydym yn weithredol, yn 
gystal a dyoddefol. 

Gellir nodi yn mhellach fod yr un sylwadau 
yn dangos hefyd mor ddisail yw'r haeriad fod 
yr athrawiaeth tan sylw yn tueddu i ddinystrio 
effeithioldeb a_ gwasanaethgarwch rhybuddion, 
gocheliadau, anogaethau, a bygythion gair Duw ; 
ac yn rhyddhau dynion oddiwrth yr angenrheid- 
rwydd a'r rhwymau i ddiwyd ymarfer moddion 
grâs. Cystal fyddai dywedyd fod gwaith Duw 
yn sicrhau trwy addewid estyniad bywyd Hezec- 
iah, yn ei ryddhau ef oddiwrth yr angenrheid- 
rwydd a'r rhwymau i arfer meddyginiaeth, i fwyta 
ac yfed, &c., ag a fyddai dywedyd hyny. Yn 
mherthynas i'r rhybuddion, &c., gellir dywedyd 
fel y dywedodd Hezeciah yn yr amgylchiad rhag- 
grybwylledig, am oruchwyliaethau Duw a'i ddy- 
ledswyddau ei hun, “trwy y pethau hyn yr 
ydys yn byw,” bsa. xxxviii. 15. 

7. Mai parhad “llywodraeth gras,” ac nid ei 
oruchafiaeth hollol a gwastadol y mae yr athraw- 
iaeth tan sylw yn ei sicrhau. Parhad dynion 
anmherffaith, ac nid perffeithiolion mewn gras 
yw gwrthrych ei honiad; a pharad y rhaî hyny 
“€gan ei lywodraeth,” a hyny i raddau mwy neu 
lai. Y mae yn rhagdybio anmherffeithrwydd, i 
raddau mwy neu lai, yn holl ddeiliaid y fraint; 
ac hefyd yn golygu y gall pechod enill goruchaf- 
iaeth amserol arnynt, er nad all byth enill llyw- 
odraeth. Edr. Rhuf. vii. 15—25. Y mae yn 
caniatau y gallant, yn am-fwriadol, syrthio i 
bechod; eithr yn gwadu y gallant fyw ynddo. 
Yn annibynol ar y cyfryw ystyriaeth, ni byddai 
lle ganddynt, na galwad arnynt fel duwiolion, i 
weithredu edifeirwch; yr hwn gyda llaw sydd 
un, ac nid y lleiaf o rasusau a rhinweddau y 
cymeriad Cristionogol, 


p AR 


628 


PAS 


Dengys v sylwadau uchod mor anmherthynas- 
ol yw crybwyll am gwympiadau y duwiolion 
ysgrythyrol, fel profion diymwad o athrawiaeth 
y cwymp oddiwrth gadwedigol ras; neu o'u 
mynediad eilwaith tan lywodraeth pechod. y 
mae genym brawf sicr, o enau y Gwirionedd ei 
hun, “na ddiffygiodd ffydd Pedr,” er i angrhed- 
iniaeth enill goruchafiaeth amserol arni yn ei 
gwymp erchyll, Luc xxii. 32. Er i bechod enill 
goruchafiaeth amserol ar wîr bobl Dduw 5. eto, 
*<ni theyrnasa mwyach arnynt,” Rhuf. vi. 14. 
Ymadnewyddant drachefn i edifeirwch, Diar. 
xxiv. 16; ac oddiwrth yr amgylchiad galarus, 


dysgant fod drachefn yn fwy gwyliadwrus; ac | 


felly dygir pechod tan fwy o anfantais nag o'r 
blaen. Nid oes hanes Ysgrythyrol i un dyn 
duwiol bechu, heb edifarhau mewn canlyniad; 
. nac ychwaith i un. o'r cyfryw adgyflawni yr un 


pechod wedi ymadnewyddu trwy edifeirwch. Y | 


mae yr amgylchiad blaenaf yn dangos na chaws- 
ant eu difeddianu o gasineb ato; a'r olaf yn 
dangos y dylai y rhai a adgyflawnant yr un pech- 
od drachefn a thrachefn, ofni nad gwir dduwiol- 
ion ydynt. 

Wrth derfynu gellir sylwi mai prif nodau, y 
rhai a barhant hyd y diwedd, ydynt yn 1, Cywir- 
deb, neu ddiragrithrwydd, Ps. xv. 1—$5. 2. 
Cariad at Dduw, ei waith, ei acbos, a'i bobl, Can, 
viii. 7, 8; 1 Cor. xiii. 7. 3. Ofni myned yn ol, 
Jer. xxxii. 40; Heb. iv. 1. 4. Awydd am fyned 
yn mlaen, neu am gynyddu yn barhaus mewn 
grâs a gwybodaeth, Job xvii. 9; Diar. iv. 18; 
Phil.iii. 11—14; 2 Pedri.5—11. 5. Ymwrth- 
odiad â'r pethau ag sydd yn atalfaiddynt wneuth- 
ur hyny, i Cor, ix. 27; Heb xii. 1. 6. Ymor- 
phwysiad gwastadol ar Dduw, yn llwybr modd- 
ion am gymorth i barhau, Ps. lxxxiv. 5—7; 
cxxv.l. 

PARMENIANIAID, canlynwyr Parmenian, 
esgob Donataidd Carthage, yn y bedwaredd gan- 
rif. 

PARODRWYDD, gair cyfansawdd, o parod 
a rhwydd, yn dynodi, yn 1. Ewyllysgarwch, ac 
awyddfryd i gyflawni unrhyw orchwyl, neu ddy- 
ledswydd. “* Parodrwydd meddwl,” (lIpo0vpuo, ) 
ywhwn; ac y mae yn wrthwyneb iannhueddgar- 
wch, rhagfarn, cyndynrwydd, diofalwch, a chlae- 
arwch; ac yn llwyr angenrheidiol er cysur ei 
ddeiliad yn y cyflawniad o'i ddyledswydd, yn 
gystal ag er cymeradwyaeth ei gyflawniad ger 
bron Duw a dynion, Act. xvii. ll; 1 Pedr v. 2; 
Phil. iv. 18. 2. Cyfaddasrwydd parotoedig, 
gyda golwg ar unrhyw amgylchiad, gorchwyl, 
dyben, swydd, neu sefyllfa. Gellir galw hwn 
yn “' barodrwydd amgylchiadol, neu ymarferol. 
Edrych Ex. xix. 10, 11 ; Job xv. 24; Math. xxv. 
i0. Y blaenaf oedd y parodrwydd â'r hwn y 
derbyniasant y Bereaid y gair; yr hwn oedd yn 
gynwysedig mewn meddwl rhydd oddiwrth rag- 
farn, agored i argyhoeddiad, awyddus am wybod 
y gwirionedd, a pharod i'w dderbyn, ond canfod 
mai y gwirionedd ydoedd, gan nad pa mor groes 
i'w tybiau blaenorol y dygwyddai fod, Aet. xvii. 
11. Yr olaf yw y parodrwydd anhebgorol ang- 
enrheidioli bawb er marw yn gysurus, a chael 
mynediad helaeth i dragywyddol deyrnas ein 
Harglwydd a'n Hachubwr Iesu Grist. Hwn a 
orchymynir ar bawb mewn oed a synwyr, lle delo 


yr efengyl, Math, xxiv. 44. Y mae yn gynwys- 
edig, mewn perchenogiad o heddwch, ffafr, a delw 
Duw; mewn dysgwyliad am yr amgylchiad ; 
mewn ymwrthodiad a'r pethau gwaharddedig ; 
ac mewn ymarferiad o'r pethau gorchymynedig, 
a chymeradwy ger bron Duw, Math. xxiv. 46— 
51; Rhuf. v. 1 ; Heb. xii. 14 ; 2 Pedr iii. 11—14. 

PAROTOAD, (parod,) darpariaeth, arlwyant, 
cyfaddasrwydd anghenrheidiol gogyfer âg un- 
rhyw orchwyl, amgylchiad, neu sefyllfa. “Parot- 
ond y galon mewn dyn,” gocyfer âg unrhyw 
ddyledswydd, yn neillduol gweddi a phregethu, 


| yn gystal ag ““ymadrodd y genau” sydd oddi- 


wrth yr Arglwydd,” yn llwybr moddion, Diar, 
xvi. 1; mewn ffydd, gan hyny yn llwybr modd- 
ion y dylid ei geisio; a rhyfyg fyddai ei ddysgwyl, 
mewn un ffordd arall. Herwydd hyn, “ Paroto- 
wch eich calon at yr Arglwydd,” ebe Samuel 
wrth Israel; a Hezeciah a weddiodd drostynt, 
gan ddywedyd, “* Yr Arglwydd daionus a faddeuo 
i bob un a barotodd ei galon i geisio Duw, er na 
lanhawyd ef yn ol puredigaeth y cysegr,” 1 Sam. 
vii. 3; 2 Cron. xxx. 18, 19... Y mae y_ paroíoad 
angenrheidiol er cyfranogi o swper yr Arglwydd, 
yn eglwysig neu bersonol. _ Yr un eglwysig sydd 
gynwysedig yn ngwaith yr eglwys, yn gynulliad- 
ol, trwy ei swyddogion, yn trefnu achosion dysg- 
yblaeth, yn ol gair Duw, I Cor. v. 7, 8. Yr un 
personol sydd yn gynwysedig yn ngwaith dyn yn 

ei holi ei hun, gyda colwg ar ei egwyddorion a'i 
ddybenion yn cyfranogi; a chyda golwg ar ei 
addasrwydd o ran meddwl ac ymddygiad i fod 
yn gyfranog; gan ymdrechu cael ei hun i dymer 
ac agwedd addas at y gwaith, l Cor. xi, 28. 
Gyda golwg ar y blaenaf y mae cyfarfodydd 
eglwysig, sefydledig, yn mhlith Ymneillduwyr 
ein gwlad, y rhai a elwir yn gyffredin, “ Cyfar- 
fodydd Parotoad.” Oynelir y rhai hyn yn gy- 
hoeddus, neu anghyoedd; ac ynddynt, heblaw 
ymdrin âg achosion yr eglwys, y mae y gweini- 
dogiou, yn rhoddi gair o gyngor i'r gwyddfodol- 
ion, gyda golwg at y wledd ddysgwyliedig ; 
ac yn terfynu trwy weddi. 

“ PARSEAID, gweddillion cynaddolwyr tân, 
y rhai y mae'r Twrciaid yn alw Gawriaid, h.y., 
anffyddiaid. Edr. Gauriaid. 

PASAGINIAID, plaid a gododd yn y ddeu- 
ddegfed ganrif, y rhai a elwid hefyd Enwaediaid. 
Dywed Mosheim fod arwyddocad yr enw yn an- 
adnabyddus; ond ymddengys yn debygol mai 
gweddillion o'r Nazareaid oeddynt. Eu tyb- 
iau gwahaniaethol oeddynt, yn 1. Fod rhwym- 
au ar Gristionogion ìi gadw cyfraith Moses yn 
bollol, oddigerth y ddefod o aberthu yn unig. 
2. Nad oedd Crist amgen y puraf a'r cyntaf o 
greaduriaid Duw. _ Yr oeddynt yn coleddu'r cas- 


| ineb mwyaf at lywodraeth a dysgyblaeth eglwys 


Rhufain. 
. PASALORYNCHIAID, cangen o'r Montan- 
iaid, y rhai a broffesent yr angenrheidrwydd a'r 
buddioldeb o ddystawrwydd gwastadol. Mewn 
ffordd o wawd, herwydd hyn, dywedir y cadw- 
ent eu bys yn wastadol ar eu genau, yr hwn nid 
agorent,hyn yn nod wrth weddio. Tebyg, pa 
fodd bynag, mai dynion tawedog, parotach i 
wrando nag i lefaru oeddynt. 

PASG, Heb. npp, Pesach; Gr. ITacya, 
Pascha, yn briodol a arwydda “drosiad,” mewn 


PAS 


eyfeiriad at waith y dinystrydd yn “troi heibio ” 
i aneddau yr Israeliaid yn ngwlad yr Aifft, tra 
yr oedd yn lladd holl gyntafanedigion yr Aifft- 
laid, Ex. xii. 28, 27. Yn drawsenwadol, yn l. 
Yr oen a leddid ar yr achlysur, Ex. xii. 21.2. 
Yr aberthau a offrymid gyda'r oen, Deut. xvi. 
2. 8. Yr wyl a ordeiniwyd yn goffadwriaeth 
am yr amgylchiad, a'r waredigaeth a'i canlyn- 
odd, Ex. xii. 26, 27. 4. Y gwrthgysgod, neu 
sylwedd yr ordinhad, sef “Crist ein Pasg ni, yr 
hwn aaberthwyd drosom ni,” 1 Cor. v. 7. 

. Yr oedd oen y Pasg yn gysgod arbenig o “Grist 
ein Pasg ni,” yn 1. Yn ei rinweddau arwyddol. 
Fel pob oen, yr oedd yn arwydd o addfwynder, 
amynedd, a diniweidrwydd. O'r holl anifeiliaid, 

' yr oen yw'r arwydd goreu o'r rhinweddau hyn. 
Wrth ganmol rhywun, mynych y dywedir, “ Y 
mae mor addfwyn,” neu ““mor ddiniwaid a'r 
oen.” Gelwir Crist yn aml yn yr ysgrythyrau 
yn oen; ac y mae yn nodadwy, na chymhwysir 
ynddynt hwy un o enwau yr anifeiliaid aberth- 
adwy ato ef, oddigerth yr oen yn unig. Fel y 
cyfryw yr oedd yn addfwyn, amyneddgar, a di- 
niwaid, Esa. liii. 7. Gelwir ef yn “Oen Duw,” 
yn gystal a “ Christ ein Pasg ni,” Ioan i. 29; 
1 Cor. v. 7. O ran trefniad, “ Oen Duw” ydyw: 
ond oran defnyddioldeb, gwasanaethgarwch, a 
chyfranogiad, “ Crist ein Pasg ni” ydyw. Duw 
a'i trefnodd, ond nyni sydd yn gyfranog o'r 
lleshad. 2. Ei gyneddfau gofynedig. Rhaid 
oedd i oen y Pasg fod o'r praidd ; ac i Grist fod 
“o blith dynion,” Ex. xii. 5; Heb. ii. 14—17. 
Yr oedd hefyd yn angenrheidiol fod yr oen yn 
““ wryw, ac yn llwdn blwydd "—o'r rhyw oreu, 
ac yn y tymor goreu, Ŵx. xii. 5. Yr oedd Crist 
yn rhagori ar bawb, yn mhob peth Bu farw 
yn mlodeu ei ddyddiau, fel y tybir, yn dri deg 
tair oed. Heblaw hyny, rhaid oedd i oen y Pasg 
fod yn ddianaf—yn berffaith-gwbl, Ex. xii. 4. 
Yr oedd Orist yn ddifeius a difrycheulyd, 1 
Pedr i. 19. ““ Ni wnaeth gam, ac ni chaed twyll 
yn ei enau,” Esa. liii. 9. 3. Yn y driniaeth yr 
oedd yn ddarostyngedig iddi, yr oedd i gael ei 
neillduo ar y degfed dydd, a'i ladd ar y pedwer- 
ydd dydd ar ddeg, yn y cyfnos, rhwng y. ddau 
hwyr, sef rhwng troad y dydd a machlud haul, 
Ex. xii. 3, 6. Âr y degfed dydd o fis Abib, neu 
Nisan, y dydd y neillduwyd oen y Pasg, yr aeth 
'Crist, (medd yr enwog Stephan Charnock,) y 
tro diweddaf i Jerusalem; ac yn mhen pedwar 
diwrnod wedi hyny y cafodd ei osod i farwol- 
aeth, am dri yn y prydnawn, sef rhwng y ddau 
hwyr, oddiamgylch amser offrymiad yr offrwm 
prydnawnol, a lladdiad oen y Pasg.—Gwel 
Oharnock's Works, vol. IT., p. 538.. lRhaid oedd 
nid yn unig lladd oen y Pasg, ond hefyd ei 
““rostio wrth dân,” Ex. xii. 9. Yr oedd dy- 
oddefiadau Crist yn fawrion a chwerwon.  Dy- 
oddefodd yn ei gorff ac yn ei enaid—yn ei am- 
gylchiadau ac yn eigymeriad; ond dyoddefiadau 
ei enaid oeddynt enaid ei ddyoddefiadau. 4. Yn 
y llesiant oedd yn deilliaw i feibion Israel oddi- 
wrth ei laddiad. Cawsant mewn canlyniad ddy- 
ogelwch rhag ergyd angeuol angel marwolaeth 
oedd yn tramwy trwy y wlad; a gwaredigaeth 
hollol a thragywyddol o hir a blin gaethiwed yr 
Aifft, Ex. xii. 23, 40—42. Yn mhlith y pethau 
mawrion ag sydd yn deilliaw i ninau trwy farw- 

4 


629 


PAT 


olaeth Crist, nid y lleiaf yw dyogelwch rhag 
melldith y ddeddf, a rhyddid hollol a thragy- 
wyddol o gaethiwed y diafol a phechod, Rhuf. 
vi. 22; viii. 1. 5. Yn y dull a'r modd yr oedd 
meibion lsraeli ddysgwyl cyfranogi o'r lleshad j 
sef trwy gymhwysiad a chyfranogiad, yn ol trefn 
Duw, Gyda thywallt y gwaed, yr oedd yn rhaid 
ei daenellu; e chyda rhostio yr oen, yr oedd yn 
rhaid iddynt oll ymborthi arno, heb weddillo 
dim, Ex. xii. 7—10. _ Er i Grist farw, y mae yn 
angenrheidiol cymhwyso rhinweddau ei farwol- 
aeth at y pechadur, ac iddo eu defnyddio trwy 
ffydd, er iechydwriaeth, cyn y byddo yn gadw- 
edig, Rhuf. iii. 24, 25; 1 Cor. vi. ll; Tit 
iii 4 —7. 

Yr Iuddewon a gadwent wyl y Pasg ar y ped- 
werydd dydd ar ddeg o fis Âbib, neu Nisan, yn 
goffadwriaeth am y waredigaeth o gaethiwed yr 
Aifft ; a'r Cristionogion a gadwant yr un wyl yn 
goffadwriaeth am adgyfodiad Crist oddiwrth y 
meirw. Y ddadl yn nghylch yr amser i'w 
chadw oedd un o'r pethau cyntaf a derfysgodd 
heddwch yr eglwys Gristionogol. Yr eglwysi 
dwyreiniol a'i cadwent yr un amser a'r Iuddew- 
on, sef ar y pedwerydd dydd ar ddeg o Ebrill, 
gan nad pa ddiwrnod y dygwyddai hwnw fod; 
ond y rhai gorllewinol a haerent mai ar y Sab- 
bath y dylesid ei chadw yn unig; a phenderfyn- 
asant mai y Sabbath cyntaf wedi y newydd loer 
yn Ebrilloedd hwnw i fod. Y naill a ddadleuent 
dros eu harferiad esiampl Paul; a'r lleill eiddo 
Pedr. Victor, esgob Rhufain. a arddelwodd 
gydsyniad yr eglwysi dwyreiniol â'r golygiad 
olaf; ac ar eu gomeddiad esgymunodd hwynt 
oll. Fel hyn yr oedd petbau yn sefyll, hyd nes 
i gymanfa Nicea, yn 325, i benderfynu yn ffafr 
y golygiad gorllewinol; sef bod i'r wyl gael ei 
chadw ar y Sabbath yn unig. Ymddengys i ni 
fod pob Sabbath i'w gadw er coffadwriaeth am 
adgyfodiad Crist; ac nad oes un awgrym yn yv 
Testament Newydd, y dylid ystyried un Sabbath 
uwchlaw y llall; na chadw un yn hytrach na'r 
llall, er coffadwriaeth am yr amgylchiad rhag- 
ddywededig. Buasai cadw at y cyfryw reol, yn 
lluddias y ddadl anfuddiol a therfysglyd ras- 
ddywededig; vn gystal a llawer dadl arall, Nid 
oes ond y gofid a'r niwaid yn canlyn ymadael â 
chyfraith Crist. 

PASTUSHCO SOGLASIA, plaid o ymneill- 
duwyr Russiaidd, a sylfaenwyd gan fugail, unig 
briodolrwydd yr hwn oeddynt ei dybiau yn 
nghylch annatodwyaeth priodas trwy ddynol 
awdurdod; a'r pechadurusrwydd o anafu iechyd, 
a pheryglu bywyd, trwy ymprydio. Ond nid yw 

rhai hyn amgen tybiau cyffredin, 

PATERINIAID, enw o wawd a gymhwys- 
wyd gynt at rai o'r Montoniaid ; aceilwaith can 
yr offeiriaid esgymunedig, yn yr unfed ganrif ar 
ddeg at y Pab Gregory a'i bleidwyr. Y mae ei 
arwyddocad yn anhysbys a dibwys. 

PATERNIAID, canlynwyr Paternus, yn y 
bumcd ganrif, y rhai a gyfenwid hefyd Penus- 
iaid. 'Tebyg nad oeddynt amgen anniweiriaid 
halogedig, “ yn froi gras ein Duw ni i dry- 
thyllwch.” 

PATERNOSTER, yn briodol a ddynoda 
«Ein Tad,” sef y ddau air cyntaf yn ngweddi 
yr Arglwydd yn Lladin, Yn drawsenwadol, y 


PAT 62 


PAT 


Fee 


ddegfed briflain yn rhosfa y Pabyddion, wrth yr 
hon yr adroddant y Pader, pan nad ydynt wrth 
y gleiniau (beads) eraill yn adrodd eithr ““ Hen- 
ffych Mair” yn unig; hefyd y rhosfa (rosary) 
eìhun. Edr. Pader, Paderau. 

PATRIARCH, (Ilarpwia GpkoC, ) pen teulu, 
prif dad, uchel dad. 

Yn yr ysgrythyrau santaidd, cymhwysir yr 
enw patriarehìaid yn benafat y tadau cyn Moses; 
.megys Abraham, &c. Mewn hanesyddiaeth 
eglwysig, y mae yn cael eì gymhwyso at urddas- 
olion eglwysig, neu esgobion, herwydd eu haw- 
durdod tadol yn yr eglwys. Yn mhlith yr 
faddewon wedi dinystr Jerusalem, y dechreu- 
wyd cymhwyso yr enw at flaenoriaid y Sanhed- 
rim, y rhai a awdurdodent yn gyffredinol ar 
Iuddewon Syria a Phersia. Patriarchaeth Ti- 
berias, dros yr Ïuddewon gorllewinol, a bar- 
haodd hyd y flwyddyn 415; ond patriarchiaeth 
Babylon dros yr Iuddewon dwyreiniol, hyd 
1038. Pan y dechreuwyd ei arfer yn yr eglwys 
Gristionegol, nid oedd awdurdod y patriarchiaid 
yr un ynddynt oll; eithr gwahaniaethai yn ol 
arferiad gwledydd, ac ewyllys brenhinoedd a 
chymanfaoedd. Fel hyn daeth patriarch Caer- 
cystenyn yn raddol i fod yn batriarch pat- 
riarchiaid Ephesus a Cesarea, ac i gael ei alw 
Y Patriarch Cyfredinol; ac yr oedd gan bat- 
riarch Alexandria rai rhagorfreintiau priodol 
iddo ei hun; megys yr hawÌ ìi urddo a ehymer- 
adwyo pob esgob unigol dan ei lywyddiaeth. 
Yr ydys yn cyfrif y batriarchiaeth yn urddiant 
penaf yr eglwys. Nid oedd yr esgob yn awdur- 
dodi eithr yn unìg ar diriogaeth y ddinas yr 
oedd yn esgobaethu ynddi. Yr archesgob yd- 
oedd yn arolygu talaeth, esgobion yr hon oedd- 
ynt yn rhvglawiaid iddo. Y prif flaenor ydoedd 
benaeth yr hyn a elwid y pryd hwnw esgobaeth, 
a chanddo dano amryw archesgobion; ond yr 
oedd gan y patriarch amryw esgobaethau o dano, 
y rhaì yn nghyd a gyfansoddent un batriarch- 
aeth, penaethiaid y rhai oeddynt hefyd yn ddar- 
ostyngedig iddo. Usher Pagi, De Marcu, a 
Morinus, a briodolent sefydliad y prif batriarch- 
aethau i'r apostolion eu hunain, y rhai yn eu 
tyb hwy, yu ol y darluniad a roddid y pryd 
hwnw o'r byd gan ddaearyddion, a benderfyn- 
asant ar dair prif ddinas yn y tri dosbarth o'r 
byd adnabyddus, sef Rhufain, yn Eunrop; An- 
tioch, yn Asia; ac Alexandria, yn Affrica; ac 
felly a fturfiasant drindod o batriarchaethau. 
Eraill a honant fod yr enw patriarch yn adna- 
byddus yn amser cymanfa Nicea; a thros hir 
amser wedi hyny, fod patriarchiaid a phrif flaen- 
oriaid (primates,) yn gydgymysgedig, megys 
penacthiaid cyfartal esgobaethau; ac megys oll 
uwchlaw archesgobion, y rhai nid oeddynt yn 
unig amgen penaethiaid taleithiau. Herwydd 
hyn y mae Socrates yn cyfenwi penaethiaid 
esgobaethau yn batriarchiaid, ac yn cyfrif deg 
o honynt. Ac yn wir, nid yw yn ymddangos 
fod urddiant patriarch yn cael eì briodoli i brif 
esgobaethau Rhufain, Caercystenyn, Antioch, a 
Jerusalem, yn flaenorol ì gymanfa Calcedon, yn 
451; canys pan y trefnodd cymanfa Nicea der- 
fynau tair patriarchaeth, Rhufain, Antioch, ac 
Alexendria, ni roddodd iddynt y cyfenwad pat- 
riarchiaid, er iddi ganiatau iddynt eu huwchaf- 


iaeth a'u rhagorfreintiau. Felly, pan bender- 
fynodd cymanfa Caercystenyn yr ail le i esgob y 
ddinas hono, yr hwn cyn hyny nid oedd amgen 
rhaglaw Heraecles, ni soniodd am y batriarch- 
aeth ; ac nid yw yr enw patriarch i'w gael yn 
mhenderfyniad cymanfa Caleedon, yr hon a sef- 
ydlodd y pumed lle i esgob Jerusalem; ac nid 
oedd y pump patriarch hyn yn llywodraethu yr 
holl eglwysi. 

Heblaw hyny, yr oedd amryw benaethiaid 
dmnibynol esgobaethau, y rhai, yn mhell o ar- 
ddelwi llywodraeth y prif batriarchiaid, a gyf- 
enwent eu hunain yn batriarchiaid, megys pat- 
riarch Acuileia; ac ni bu Carthage erioed yn 
ddarostyngedig i batriarch Alexandria.  Dy- 
chymyga Mosheim (Eccles. JTist. vol. ì. p. 284,) 
fod yr esgobion a feddianent ryw radd arbenig 
o uwchafiaeth ar y lleill o'u hurdd, yn cael eu 
dynodi trwy yr enw Iuddewig batriarchiaid, yn 
y bedwaredd ganrif. Yr oedd awdurdod y pat- 
riaichiaid yn cynyddu yn raddol hyd ddiwedd y 
bumed ganrif. Dygid pob achos o bwys o fewn 
terfynau eu patriarchaethau ger eu bron hwynt, 
naill ai yn uniongyrchol, neu trwy apeliadau 
oddiwrth eu harchesgobion. Yr oeddynt |hwy 
yn cysegru esgobion, yn galw yu nghyd yn fly- 
nyddol gymanfa o'r offeiriaid oeddynt o fewn eu 
tiriogaethau; yn cyhoeddi dedfryd benderfynol 
ar yr achosion achwyniadol yn erbyn yr esgob- 
ibn a ddygid o'u blaen; ac yn sefydlu rhaglaw- 
iaid, wedi eu gwisgo â'u hawdurdod, er cadw 
trefn a heddwch yn y tiriogaethau pellenig. 
Yn fyr, nid oedd dim yn cael ei wneuthur heb 
ymgynghori â hwynt, ac yr oedd eu penderfyn- 
iadau yn cael eu cyflawni gyda'r un drefn a 
gofal ag eiddo tywysogion. 

Y mae yn íeilyngu sylw, modd bynag, nad 
oedd awdurdod y patriarchiaid yn cael ei chyd- 
nabod yn ddieithriad trwy yr holl daleithiau, 
Yr oedd amrywiol o randiroeìd, yn gystal yn yr 
ymerodraethau dwyreiniol a gorllewinol, yn 
rhydd oddiwrth eu llywyddiaeth. Nid oedd 
patriarchiaid yn eglwys Rhufain hyd y chweched 
ganrif; ac ni bu eglwysi Ffrainc, Prydain, &c., 
erioed. yn ddarostyngedig i awdurdod patriarch 
Rhufain, yr hon oedd yn cyrhaedd y taleithiau 
maesdrefol yn unig. Yma ni chydnabyddid 
blaenafiaeth na phatriarehiaeth; eithr yr esgob- 
ion mewn cysylltiad a'r archesgob, alywodraeth- 
ent yr eglwys yn gyffredin. Yn wir, wedi i'r 
enw patriarch ddyfod yn gyffredin yn y gorllewin, 
cymhwysid ef yn fynych at esgob Bourges a 
Lyons; ond mewn ystyr ailraddog yn unig yr 
oedd hyny; sef fel yr oedd yn arwyddocau 
blaenor esgobaeth. Dywed Du Cange, fod yr 
enw wedi cael ei ddwyn gan rai abadau. Arch- 
esgobion Lisbon a Venice ydynt o hyd yn dwyn 
y cyfenwad. Y blaenaf yw penaeth Portugal; 
ond nid oes gan yr olaf awdurdodau arch- 
esgobion. 

Yn awr, llywodraethir eglwys Groeg gan bed- 
war patriarch, sef Cystenyn, Jerusalem, An- 
tioch, ac Alexandria. Y tri olaf ydynt ogyfuwch 
ac annibynol, eithr cydnabyddant uwchafiaeth 
y blaenaf can belled ag na ellir dwyn dim o 
bwys oddiamgylch yn llywyddiad achosion ys- 
brydol, heb ei gydsyniad ef. 

Etholir patriarch Caercystenyn trwy luosog- 


BA 


6ôl 


PAU 


rwydd pleidleisiau, £an yr archesgob, a'r esgob- 
lon cylchynol, a chyflwynir ef i'r Sultan, er ei 
sefydliad... Anfynych y gwrthodir gwneuthur 
hyny, os dwg efe gydag ef yr anrhegion defodol, 
y rhai a amrywiant o ugain i ddeng mil ar hu- 
gain o ddolars, mewn cyfatebolrwydd i feddiant 
yr ymgeisydd a chybydd-dra y derbynydd. Ond 
er caniatau hyny, yr ymerawdwr a geidw o hyd 
gyflawn awdurdod i ddiswyddo, deol, a dienydd- 
io; ac afreidiol ychwanegu, fod hyd yn nod y 
tâl distadl gofynedig ar y sefydliad, yn anogaeth 
ddigonol i fynych weithredu y cyfryw awdur- 
dod; a dygwyddodd weithiau fod y patriarch, 
yn achos rhyw ddadl ddibwys, wedi gorfod 
 adbrynu ei sefydliad yn ei swydd. Y mae efe 
(tebygol yn hytrach mewn enw nac mewn gwir- 
ionedd,) yn perchenogi y rhagorfraint o enwi ei 
gyd-batriarchiaid ; ac mewn canlyniad i'w heth- 
oliad gan esgobion eu patriarchaethau priodol, 
yr anrhydedd o gadarnhau yr etholiad; ond 
wedi y cwbl, y mae barât yr ymerawdwr o hyd 
yn angenrheidiol, er eu hawdurdodi hwy eu 
hunain, ac hyd yn nod er awdurdodi pob esgob 
y dygwyddo iddynt ei sefydlu yn y cyflawniad 
o'u swydd. Etholiad y patriarchiaid eraill, fel 
y byddo eu pellder oddiwrth ganolbarth gor- 
thrymder yn sefyll, sydd yn fwy rhydd, a'u di- 
swyddiad yn fwy anaml. Ond y dyogelwch 
cymhariaethol hwn nid yw yn cael ei gymdeith- 
asu, eithr âg ychydig awdurdod ac elw; a chredir 
nad yw dau o'r tri o leiaf yn rhifo ond ychy- 
dig ddeiliaid, y rhai ydynt yn aros yn fMydd- 
lon i'r eglwys uniawngred. Y mae gan batriarch 
Antìoch ddau wrthwynebwr, y rhai ydynt yn 
arddelwi yr un enw ac urddas—un fel penaeth 
yr eglwys Syriaidd Iac»baidd, a'r llall fel patri- 
arch Maronaidd, neu benaeth pabyddion Syr- 
iaidd, Hefyd, y mae gan batriarch Alexandris, 
yrhwn sydd yncyfaneddu yn Cairo, ei wrthwyn- 
ebrw Coptaidd ; a'r ychydig ydyntdan ei awdur- 
dod efa gyfarfyddir yn benaf yn mhentrefì a phrif 
ddinas yr Aifft Isaf. Patriareliaid Antioch a 
Jerusalem, ydynt fynychaf yn cyfaneddu yn 
Nghaercystenyn; ac nid yw eu cyllidoedd ar y 
goreu ond bychain ac ansicr.— clec. Rev., Gor. 
phenaf, 1831. 

PATRIARCHAETH, (patriarch,) llywodr- 
aeth patriarch. 

PATRICIAID, canlynwyr un Patric, athraw 
Symmachus y Marcioniad, yn y bumed ganrif, 
yr hwn a derfysgodd heddwch yr eglwys â'r dyb 
ddisail, nad gwaith Duw ond y diafol, yw y corff 
dynol. Dywedir fod ei ganlynwyr yn coleddu 
y fath gasineb grymus at eu cnawd eu hunain, 
fel y darfu i amryw o honynt, dan ei gynhyrf- 
iad, osod dwylaw angeuol arnynt eu hunain! 
Dichon mai “' gwahardd priodi, ac ymatal oddi- 
wrth fwydydd,” &c., a arweiniodd Patric ar y 
cyntaf i fabwysiadu y cyfryw dyb; a chan fod 
tebygolrwydd mawr rhwng y Paterniaid a'r 
Patriciaid, ac hefyd eu bod yn cydoesi, onid yw 
yn rhesymol casglu mai cyffelybrwydd tybiau 
eglwys Rhufain iddynt hwy o barth priodas, 
oedd yr achlysur cyntefig o gymhwyso yr enw 
Paterniaid ati hi ?—Broughlon in Perbo Pa- 
terniaus. 

PATRIPASSIAID, gair cyfansawdd, o pater, 
tad, a passus, dyoddef; yn cael ei gymhwyso at 


y Noetiaid, Praxeaid, Sabeliaid, &c.; herwydd 
y credent nad yw y Tad, y Mab, a'r Ysbryd 
Glan, ond tri enw ar yr un person; ac felly, 
mewn effaith, mai y Tad ei hun a ddyoddefodd 
gosbedigaeth pechodau dynion ar Galfaria, a 
hyny yn unig dan y cyfenwad Mab. “Os y 
Mab a ddyoddefodd, ac os yr ua persou a'r Tad 
oedd efe, rhaid o ganlyniad anorfodadwy, i'r 
Tad ddyoddef ei hun.” Dywedir, modd bynag, 
nad oedd y Patripassiaid yn caniatau hyn; eithr 
eu bod yn cyfyngu dyoddefiadau Crist i'w natur 
ddynol yn unig; gan haeru mai mewn cydym- 
deimlad yn unig â dynoliaeth y dyoddefodd y 
Tad, neu y natur ddwyfol. Eglur yw, pa fodd 
bynag, fod undeb y ddwy natur yn mherson 
Crist mor agos, fel y priodolir dyoddefiadau y 
ddynoliaeth i'r person hwnw yn gyflawn; ac y 
gelwir yr eglwys yn ““ Eglwys Dduw, yr hon a 
bwrcasodd efe a'i briod waed ;” ond etonid yw 
yr ysgrythyr yn un lle yn dywedyd i'r Tad ddy- 
oddef a marw ; nac ychwaith mai yr un un yw 
y Tad a'r Mab; er eu bod yn sicrhau mai yr 
““un ydynt,” a bod y naill a'r llall “y gwir 
Dduw.” 

PAULIAID, neu PAULINIAID, canlynwyr 
Paul o Samosata, esgob Antioch, yn y drydedd 
ganrif, yr hwn a ddysgai fod y Mab ar. Ysbryd 
Glan yn hanfodi yn y Duwdod, yn gyffelyb i'r 
modd y maerheswm agweithgarwch mewn dyn; 
i Grist gael ei eni yn ddyn yn unig; eithr i'r 
Logos, Rheswm, neu ddoethineb y Tad, ddisgyn 
arno; ac o herwydd undeb y Logos â'r dyn Iesu, 
y gallasid, mewn ystyr israddol, ei alw yn 
Dduw. Dywedir nad oedd efe yn bedyddio yn 
enw y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glan; ac hor- 
wydd hyny, i gymanfa Nicea orchymyn adfe- 
dyddio y rhai a fedyddiwyd gauddo. Wedi i 
Dionysius Alexandrinus ei gyhoeddi ef yn here- 
tic mewn cymanfa, rhag cael eì ddiswyddo ym- 
wadodd â'i gyfeiliornadau; ond yn ebrwydd 
wedi hyny adgofleidiodd hwynt, a chafodd ei 
weithredol ddiswyddo gan gymanfa arall, yn 
289. Gellir ei ystyried fel tad y Sosiniaid di- 
weddarf; ac ni bu cymanfa Nicea yn ol o gy- 
hoeddi ei dybiau yn gyfeiliornadau p>ryglus. 

PAULIAID, neu PAULICIAID, canlynwyr 
Paul o Gaersalem a'i frawd Ioan, yn y seithfed 
ganrif, y rhai a gyfrifir gan rai yn blaid Gnos- 
taidd, ac i'r rhai y mae Photius, a Groegwyr 
eraill yn priodoli amryw dybiau ynfyd a chyf- 
eiliornus.. Ond y mae Mr. Milner yn eu ham- 
ddiffyn mewn modd gwresog, gan sicrhau nad 
canlynwyr y rhagddywededig frodyr oeddynt; 
eithr yn hytrach eiddo yr apostol Paul; ysgrif- 
eniadau yr hwn yr oeddynt yn eu mawr barchu, 
Dywed ef mai sylfaenydd cyntefig y blaid oedd 
un Cystenyn, yr hwn a gyfenwai ei hun Sylfan- 
us; ac nad oedd y tybiau a briodolir iddynt 
(oddigerth yn achos swper yr Arglwydd,) amgen 
enllibiau maleisus eu gelynion. Cytunir yn gy- 
ffredinol y gwrthodent addoli Mair y Forwyn, y 
groes, a d-lwau; ac ychwanepa Milner, “ Eu 
bod yn syml ysgrythyrol yn eu hymarferiad o'r 
ordinhadau —yn diystyru creiriau, a holl addurn- 
iadau rhodresgar coelgrefydd; ac nad oeddynt 
yn cydnabod un cyfryngwr ond yr Arglwydd 
Iesu Grist yn unig. Nid oedd ganddynt un 
benaduriaeth santaidd; eithr yr oedd hollol gyd- 


PECH 


632 


PECH 


raddoldeb yn mhlith eu gweinidogion; ac nid 
oeddynt yn cael eu gwahaniaethu trwy neb rhyw 
wisgoedd offeiriadol. Eu sylfaenydd, (yn ol 
eraill eu hadfywiwr,) Sylfanus, a bregethodd 
gyda llwyddiant mawr; a gwahaniaethid ef a'i 
gymdeithion oddiwrth weinidogion yr amser 
hwnw, trwy eu henwau ysgrythyrol, eu teitlau 
gostyngedig, yn nghyd a'u sel, eu gwybodaeth, 
eu llafur, a'u purdeb. Marwolaeth Sylfanus 
ydoedd nodedig. Danfonwyd swyddog gan yr 
ymerawdwr, i'w ddal ef a'i ganlynwyr. Cyn- 
hygiwyd gollyngdod iddynt ar yr amod o la- 
byddio eu hathraw, yr hwn oedd wedi eu 
haddysgu dros ysbaid saith ar hugain o flynydd- 
oedd, Nid oedd neb o honynt yn foddlawn 
pwrcasu ei ryddid ar y fath delerau, ond un 
Justus, yr hwn a gydsyniodd i lofruddio ei ath- 
raw, ac i fradychu ei frodyr; ac enw yr hwn o 
herwydd hyny sydd yn teilyngu ei drosglwyddo 
gyda gwarth i oesoedd dyfodol, iuewn cysylltiad 
ag eiddo Judas Iscariot. Effeithiodd yr olygfa 
er dychweliad 8imon at yr Arglwydd; a dywedir 
iddo mewn canlyniad, ddyoddef merthyrdod yn 
achos crefydd.-—Milner's Church History, Vol. 
III., pp. 206-7. 

Dywedir i'r Pauliaid fudo tua diwedd yr unfed 
ganrif ar ddeg, i'r Ital. Oddiyno anfonasant 
drefedigion i amrywiol daleithiau Ewrop, y rhai a 
ffurfiasant eglwysi ar yr un cynllun o ran egwydd- 
orion a dysgyblaeth, a hwy eu hunain. Cawsant 
eu herlid yn greulon gan y pabau Rhufeinig dros 
ganta haner o flynyddoedd. Yn yr Ital gelwid 
hwynt oddiwrth leoedd eu preswylfod, yn Batern- 
iaid a Gathariaid; ond yn Ffrainc yr oeddynt yn 
cael eu galw yn Albigensiaid. Edryeh Albigens- 


iaid. 

PECH-ABERTH, Heb. mawn, CAataah; 
aberth dros bechod. 

Trwy draws-enwad y mae pech-aberth yn 
fynych, yn yr Ysgrythyrau Santaidd, yn cael ei 
alw pechod, Hos.iv. 9; 2 Cor. v. 21; Heb. ix. 
28. Tebyg mai pech-aberth a offrymodd Abel 
i'r Arglwydd; ac mai at y eyfryw aberth y cyf- 
eiriai Duw pan y gofynodd i Cain (mewn canlyn- 
iad i enyniad ei ddigofaint yn erbyn ei frawd yn 
achos derbyniad ei aberth gan yr Arglwydd, tra 
yr oedd ei eiddo ef yn wrthodedig,) “' Paham y 
llidiaist; a phaham y syrthiodd dy wynebpryd? 
Osda y gwnai, oni chai oruchafiaeth? ac oni 
wnai yn dda, pechod a orwedd wrth y drws,” 
Fel pe dywedasai, Paham y cenfigenaist wrth dy 
frawd, herwydd i'w aberth ef gael ei gymeradwyo, 
ra yr oedd dy aberth di yn wrthodedig? Onid 
arnat ti dy hun yr oedd y bai? Yn lle aberth 
diolehgarol, dylasit fel yntau, offrymu aberth 
iawnol, pech-aberthol. Yr oeddit yn euog fel 
yntau; ac am hyny yr un aberth oedd yn gweddu 
1 ti ei ddwyn ag yntau. Pe gwnelsit felly buas- 
wn yn derbyn dy aberth di, yn gystal a'r eiddo 
yntau; ond oblegyd nad felly y gwnaethost; ond 
i ti wrthod cydnabod dy euogrwydd, a ffydd yn y 
gwir aberth, sef “ Had y wraig ;” gwrthodwyd dy 
aberth di a derbyniwyd ei aberth ef, Ond er hyn 
oll bwrw ymaith dy ddigofaint, a chymoder diâ'th 
frawd; oblegyd os “' da y gwnai, oni chai eto y 
flaenoriaeth?” ac “oni wnai yn ddau,” (h, y., os 
pechi) nid oes achos i ti anobeithio am fy heddwch 
A'm ffafr, canys “pechod, Rŵm, Chete, pechaberth) 


a orwedd wrth y drws;” sef yn hawdd i'w gael, 
ac yn hylaw i'w ddefnyddio. Wrth ymddwyn 
rhagllaw fel hyn, bydd i ti nid yn unig ddyogelu 
fy heddwch a'm cymeradwyaeth, ond hefyd i 
gadw y flaenoriaeth ar dy frawd, fel cyntafaned- 
ig dy rieni. Nid yw efe yn chwenych meddianu 
dy ragorfraint gynhwynol di, nac yn ceisio un 
flaenoriaeth arnat; oblegyd, “ Atat ti y mae ei 
ddymuniad ef,” Fel hyn, gan hyny, COF TO 
lywodraethi arno ef,” yn barhaus, Gen.iv. 3—7. 

Mai yn yr ystyr a nodwyd y mae'r ymadrodd- 
ion rhag-grybwylledìig ì'w deall, 8ydd yn dra 
thebygol, os ystyrir, yn 1. Nad oes un sylfaen 
ddigonol, (ar y dybiaeth nad aberth pech-aberth- 
ol oedd yn ddyledus oddiwrth Cain yn gystal 
ag Abel,) i farnu nad oedd aberth y blaenaf 
ynddo ei hun mor deilwng o gymeradwyaeth ag 
eiddo yr olaf.. Nid yw i Abel “ddwyn o flaen- 
ffrwyth ei ddefaid, ac o'u brasder hwynt,” yn 
cynwys sylfaen ddigonol i benderfynu na wnaeth 
Cain yr un modd, gyda golwg ar gynyrch y tir. 
Nid yw Duw wedi dywedyd na wnaeth; ac 
herwydd hyny nid teg na rhesymoli neb ei gy- 
huddo o fai, nad oes un awgrymiad yn yr ysgrif 
ddwyfol iddo fod yn euog o hono. Ar y dyb- 
iaeth mai aberth diolchgarol oedd aberth y 
ddau; yr oedd “ffrwyth y ddaear,” yn cy- 
tuno a galwad Cain fel llafurwr, cystal ag yr 
yr oedd “ blaenffrwyth a brasder y defaid,” yn 
taro eiddo Abel fel bugail. Ie, ar y dybiaeth 
nad oedd aberth iawnol, pech-aberthol, nac yn 
angenrheidiol na gofynol, yr oedd aberth Cain 
yn rhagori ar eiddo Abel; gan nad oedd yr 
oífrymiad o hono yn galw am un ymddygiad yn 
yr aberthwr, ag a allasai ddolurio ei deimladau 
tyneraf, na rhoddi un lleiddo ddychymygu fod 
derbynydd yr aberth yn caniatau poeni, nalladd 
y creadur distadlaf, heb angenrheidrwydd an- 
hebgorol. Nid oedd aberth Cain yn alluog o 
boen na marwolaeth; ac nid oedd y dull o'i 
offrymu yn galw am weini yr un o honynt; her- 
wydd hyny, ar y dyb rag-grybwylledig, rhaid y 
bnasai yn fwy cymeradwy a derbyniol, gan Fod 
anfeidrol dirion, nag eiddo Abel.—2. Iddo ei 
offrymu trwy ffydd. Trwy ffydd yr offrymodd 
Abel i Dduw aberth rhagorach na Chain,” Heb. 
xi. 4. Nid ffydd yn y bod o Dduw, ei allu, a'i 
ddaioni, a feddylir; oblegyd yr oedd gwaith Cain 
yn offrymu o “ffrwyth y ddaear i'r Arglwydd,” 
yn cynwys cydnabyddiaeth mor rhagorol o'r 
pethau hyn ag oedd gwaith Abel yn offrymu o 
““flaenffrwyth a brasder y defaid.” Ffydd yn 
yr addewid o *““ Had y wraig” —yr Oen a ladd- 
wyd (yn arwyddol) o ddechreuad y byd,” (Dat. 
xiii. 8,) a olygir, yr hon ffydd a ymddangosai yn 
ei waith yn offrymu o “' flaenffrwyth a brasder y 
defaid,” aberth pech-aberthol portreiadol o sylw- 
edd yr addewid. Credai Abel yr addewid, ac 
arwyddai hyny trwy offrymu yr aberth gosoded- 
ig, arwyddol o'i sylwedd; ond Cain yn amddifad 
o'r cyfryw ffydd a offrymodd aberth diolchgarol 
yn unig, Herwydd hyn, ac nid o herwydd rhag- 
oriaeth mewnol ac amgylchiadol aberth Abel, y 
gwrthodwyd ei offrwm ef, ac y derbyniwyd 
aberth ei frawd. 

Os caniateir cywirdeb y sylwadau rhag flaen- 
orol, ymddengys yn 1. Fod y pech-aberth o osod- 
iad dwyfol, Pech-aberth oedd aberth Abel; a'r 


PECH 


““ Arglwydd a edrychodd arno ef, ac ar ei offrwm, 
hyny yw, a gymeradwyodd y ddau. Yn sicr ni 
buasai yn gwneuthur felly oni bai ei fod o'i osod- 
iad ef ei hun. 2. Eu bod mewn ymarferiad yn 
mhlith dynolryw yn foreu iawn. Nis gallasent 
fod mewn ymarferiad yn llawer boreuach nac 
amser Cain ac Abel; er y gellir casglu oddiwrth 
y peisiau crwyn â pha rai y gwisgwyd eu rhieni, 
eu bod mewn ymarferiad beth yn gynt na hyny ; 
gan nad yw yn ymddangos yn debygol i farwol- 
aeth naturiol oddiweddyd anifeiliaid y maes mor 
gynar a chwymp dyn, na bod dynolryw wedi 
derbyn trwydded awdwr natur i'w lladd yn ym- 
borth hyd ar ol y dylif, Gen. i. 29; ix. 3. Rhaid 
gan hyny mai crwyn anifeiliaid wedi eu lladd 
yn aberthau oedd defnydd y peisiau. 3. Mai 
aberthau iawnol, ac nid diolchgarol oeddynt. 
Y mae eu henwau, (sef pech-aberthau,) yn 
eglur ddangos hyny. Yr un peth a ellir ddywed- 
yd am ddull eu hoffrymiad, (sef lladd a llosgi,) 
yn gystal a'r budd neu y lleshad ag oedd yn 
deilliaw mewn canlyniad i'raberthwr, sefmaddeu- 
ant neu ollyngdod, Lef. iv. 26, 91, 35 —4. Eu 
bod yn gysgodau o'r Arglwydd Iesu Grist, fel 
iawn, neu aberth dros bechod. Herwydd hyn y 
gelwir ef yn “ Aberth—yn Oen Duw, yr hwn 
sydd yn tynu ymaith bechodau'r byd '—ac yn 
“Oen a laddwyd er dechreuad y byd,” Eph. v. 
2; Ioan i. 29; Dat. xiii. 8. Edrych 4berth, 
Lladd, Offrwm. 

PECHADUR, (pechiad,)) Llad. pecator, tros- 
eddwr; un wedi colli'r nôd—wedi gwyro oddi- 
wrth uniondeb; gwneuthurwr pechod, l Pedr 
iv. 18. 

PECHADURUSRWYDD, (pechadurus,) an- 
sawdd ddrygionus unrhyw gyflwr neu weithred 
anghyfreithlon. 

PECHOD, (pech,) Heb. pw», Llad. Peccatum, 
Ffreng. Pechê, Gwydd. Peakadh; trosedd gwir- 
foddol o gyfraith adnabyddus neu o gyfraith ag 
y gallesid, ac y dylasid ei gwybod. 

Y mae y darluniad uchod o bechod yn cynwys, 
yn 1. Mai ei natur, neu ei ansawdd gyffredinol 
yw trosi? myned dros y ffordd—y llinell—neu'r 
terfyn. A hyn y cytuna'r * geiriau a arferir yn 
gyfíredin i'w ddynodi; sef trosedd, camwedd, 
anghyfiawnder, anwiredd, &c.—2. Mai'r ffordd, 
neu'r llinell, ag y mae pechod yn drosiad arni, 
yw'r gyfraith, neu'r ddeddf; yn benaf y foesol. 
“* Anghyfraith yw pechod ;” ““a lle nad oes deddf, 
nid oes gamwedd,” 1 Ioan iii. 4; Rhuf. iv. 15.— 
3. Bod y ddeddf hon yn wybodadwy i'w holl 
ddeiliaid, galluog i wybod gwahaniaeth rhwng da 
adrwg. Y mae yrhai hyny o honynt nad yw yr 
ysgrifen o honi yn eu meddiant, ““ wrth natur- 
iaeth yn gwneuthur y pethau sydd ynddi; a'u 
cydwybod yn cyd dystiolaethu, a'u meddyliau 
yn cyhuddo eu gilydd, neu yn esgusodi;” yr hyn 
a ddengys eu bod yn eu gwybod; a chan eu bod 
hwy, rhaid fod pawb arall, Rhuf. ii. 14, 15. Heb 
ei bod yn wybodadwy iddynt, nid addas fyddai 
eu cosbi am ei throseddu ; gan ei bod, oferiddynt 
ddadleu anwybodaeth, fel esgus am anufydd-dod ; 


* Yr un peth ellir ei ddywedyd am y geiriau Hebraeg, 
ywb, Pashang, (trosedd) T1SSDTT, Chatcah, a SDTY, Chele, 
(pechod,) py, Afon, (unwiredd ;) yn gystal a'r gair Groeg, 
avopua, apaprua, wraicpa, &C. 


633 PECH 


oblegyd eglur yw nas dichon anwybodaeth gwir- 
foddol o gyfraith wybodadwy, esgusodi neb o'i 
deiliaid am ei throseddu.—4. Bod ei sylwedd 
yn weithred wirfoddol, | Nid oes un weithred yn 
foesol ddrwg mwy nag yn foesol dda, ond cyn 
belled y mae yn wirfoddol. Ni chyfrifir yr hwn 
a laddo ddyn trwy anwybod, neu o'i anfodd, yn 
llofrudd ; neu'r neb a gymhellir i dalu dirwy neu 
dreth i'r tlodion, yn hael ; am nad yw yn gwneuth- 
ur hyny yn wirfoddol, eithr o orfod. 

Hanfodiad, a hollol gyffredinolrwydd pechod 
yn mhlith dynolryw ar y ddaear, ydynt ffeithiau 
galarus ac anwadadwy. Fel profion diymwad o 
honynt, (heblaw tystiolaeth eglur a phendant 
gair Duw, Preg. vii. 20; Rhuf.iii. 9, 10, 23 ; 1 
Ioan v. 19,) gellir enwi holl grefyddau'r byd, holl 
gyfreithiau gwledydd, llawer o'r cymdeithasau, 
sefydliadau, ac adeiladaethau cyhoeddus, crefydd- 
ol—dyngarol—a gwladol, ag sydd ar y ddaear; 
yn nghyd â'r holl anghenion, gofidiau, poenau, 
cystuddiau, barnedigaethau, marwolaethau, ag y 
mae dynion yn ddarostyngedig iddynt, ac yn ddeil- 
iaid o honynt. Y pethau hyn oll ydynt naill a'i 
yn rhag-dybio pechod—yn parotoi ar ei gyfer— 
neu ynte yn ganlyniadau ac effeithiau o hono. 
Oni buasai pechod ni buasai angau, nac aberth, 
nac allor, nac offeiriad, na golchiadau, na 
chyfaddefiadau, na phenydau; nac Iawn, na 
Gwaredwr, nac Efengyl, na gweinidogion, na 
santeiddydd, nac Arweinydd, na Dyddanydd; 
na maddeuant, na chymeradwyaeth, na cherydd, 
na chysur; na chyfraith, na_ chyfreithiwr, na 
gwyliedydd, na cheispwl; na thystion, na rheith- 
wyr, na barnwr, na dihenyddiwr; na chyffion, 
na rhigod, na chrogbren; nac elusendy, nac 
yspyty, na chastellna charchar ; na chymdeithas 
cymedrolder, cymdeithas ddirwestaidd, cymdeith- 
as Ddorcaidd, na chymdeithas heddwch. 

Fel y mae hanfodiad yr holl bethau a enwyd 
yn y byd yn dangos hanfodiad pechod: fel y 
mae cyffredinolrwydd amryw o honynt, ac addas- 
rwydd y lleill, (yn neillduol yr iechydwriaeth a'i 
bendithion,) at angen pob gradd a sefyllfa o 
ddynion, yn mhob oes a gwlad, yn profi ei hollol 
gyffredinedd; felly hefyd, y mae eu lluosog- 
rwydd, eu hamrywiaeth, eu grym, yn nghyd â'r 
angenrheidrwydd gwastadol am danynt, yn dang- 
os ei annrhaethol ddrygedd, a'i gryfder dilachar. 
Dros yn agos i chwe' mil o flynyddoedd y mae 
pechod wedi beiddio pob moddion a ddyfeisiwyd, 
ac a sefydlwyd er ei ddinystrio; ac wrthynt eu 
hunain nis gall unrhyw foddion ei orchfygu. 
Gallant ei ffrwyno, a'i ddofi; ond yn annibynol 
ar gyd-weithrediad y gallu dwyfol, nis gallant 
oll ei ddiorseddu na'i ladd. Methodd y dwfr ei 
foddi; y tan ei losgi; byddinoedd ei orchfygu ; 
newyn, cystuddiau, a heintiau, ei ddyfetha; ac 
angau, llofrudd pawb, ei ladd.  Oddigerth ei 
groeshoelio gyda Christ, a'i farweiddio trwy'r 
ysbryd, byw a wna ef, a marw yn dragywyddol 
a wna ei ddeiliaid. 

Dosparthir pechod i wreiddiol a gweithredol; 
gomeddiadol a gwneuthuriadol; ysbrydol a 
chnawdol; dirgelaidd a chyhoeddus; anfwriadol 
a rhyfygus; maddeuadwy ac anfaddeuadwy. 

Pechod gwreiddiol yw'r achos; pechod gweith- 
redol yŵ' yr effaith. Yr achos dechreuol yw y 


blaenaf, ond y weithred gyflawnedig yw yr 


PECH 


634 


PECH 


olat. Pechod gomeddiadol yw amufydd-dod i 
orchymyn pendant, ond pechod gwneuthuriadol 
yw anufydd-dod i waharddiad. Pechod ysbrydol 
yw pechod y meddwl yn annibynol ar y corff; 
ond pechod cnawdol yw y pechod hwnw nas gall 
yr enaid ei gyflawni heb y corff, Edr. 2 Cor. vi. 
1. Pechod cyhoeddus, sydd yn ngwydd dynion, 
ac yn wybodus iddynt; ond pechod dirgelaidd 
sydd yn guddiedig oddiwrthynt, ac yn anwybodus 
iddynt. Pechod anfwriadol yw yr un a gyflawnir 
yn ddifwriad a disymwth, trwy wendid y cnawd 
a grym profedigaeth; ond pechod rhyfygus a gyf- 
lawnir yn fwriadol a digywilydd yn erbyn goleu- 
ni natur a chydwybod. Pechod maddeuadwy 
yw yr un ag y gellir, ar edifeirwch, gael maddeu- 
ant o hono; ond pechod anfaddeuadwy, yw y 
cabledd yn erbyn yr Ysbryd Glan, yr hwn nis 
maddeuir, Math. xii. 91, 32. 

Y mae pob pechod, (fel yr arwydda y geiriau 
camwedd, anwiredd, anghyfiawnder, &c.,) yn 
ddrwg ynddo ei hun; er nad yw pob pechod, 
na'r un pechod yn mhob un, yr un mor ddrwg. 
Fel y mae'r gwrthrychau, yn erbyn pa rai y mae 
gwahanol bechodau yn taro yn uniongyrchol yn 
gwahaniaethu mewn urddas, sefyllfa, ac awdur- 
dod: fel y mae deiliaid pob rhyw bechod yn am- 
rywio mewn galluoedd, sefyllfaoedd, manteision, 
a rhwymedigaethau; ac fel y mae gwahanol bech- 
odau yn gwahaniaethu yn eu hansoddau a'u 
cymeriadau arbenig: felly hefyd y mae drygedd 
gwahanol bechodau, a'r un pechod mewn gwa- 
hanol bersonau, yn mwyhau neu yn lleihau, yn 
ol fel y byddo'r gwahanol bethau a enwyd yn 
amrywio. 

Fel y mae yn drosedd o'i gyfraith, y mae pob 
pechod yn erbyn Duw; ac felly yn doriad o 
rwymau annrhaethol fawr: ond er hyny nid yw 
pob trosedd o gyfraith Duw yn taro yn union- 
gyrchol yn erbyn ei Fawrhydi; ac oblegyd hyny 
gellir dywedyd nad yw pob pechoa yn erbyn 
Duw yr un mor ddrwg a'u gilydd. Gellir dy- 
chymygu dwy linell o hydedd annherfynol, er 
fod un o honynt yn lletach na'r llall. Y mae 
pob trosedd o'r gyfraith wladol yn erbyn y 
brenin, fel ei gosodydd a'i hamddiffynydd ; er 
nad yw pob frosedd o honi, (fel y mae teyrn- 
fradwriaeth a theyrn-lofruddiaeth,) yn taro yn 
uniongyrchol yn erbyn ei berson a'i orsedd; o 
ganlyniad nid yw pob pechod yn erbyn brenin yr 
un mor ddrwg a'u gilydd. 

Heblaw hyny, y mae pechod uniongyrchol yn 
erbyn Duw yn waeth na phechod uniongyrchol 
yn erbyn dyn, o gymaint ag yw Duw yn fwy na 
dyn; a phechod uniongyrchol yn erbyn y naill 
ddyn yn waeth na phechod uniongyrchol yn 
erbyn dyn arall, o gymaint ag y mae ynaill ddyn 
yn rhagori ar y llall mewn urddas ac awdurdod. 
Fel hyn, y mae yr un pechod yn erbyn brenin 
yn waeth na'r un pechod yn erbyn cardotyn, o 
gymaint ag yw y brenin yn uwch mewn urddas 
ac awdurdod na'r cardotyn. 

Drachefn, y mae pechod uniongyrchol yn 
erbyn person, cymeriad, neu fywyd unrhyw 
ddyn, yn waeth na phechod uniongyrchol yn 
erbyn ei feddianau, o gymaint ag y mae ei berson, 
ei gymeriad, a'i fywyd yn rhagori mewn pwys 
a gwerth ar feddianau; ac hefyd y mge yr un 
pechod mewn dyn cyhoeddus, yn waeth nag 


mewn dyn anghyoedd, o gymaint ag y mae sef- 
yllfa ac awdurdod y naill yn rhagori ar sefyllfa 
ac awdurdod y llall; a'r un pechod mewn Crist- 
ion yn waeth na'r un pechod mewn pagan, o 
gymaint ag y mae manteision a rhwymedig- 
aethau y blaenaf yn rhagori ar eiddo'r olaf. 

Yn ddiweddaf y mae y naill bechod, mewn 
gradd ac ansawdd, yn rhagori mewn drygedd ar 
y llall, o gymaint ag y mae canlyniadau ac 
effeithiau y naill, yn fwy niweidiol na chanlyn- 
iadau ac effeithiau-y llall. Canfyddir hyn mewn 
modd eglur, wrth ystyried lladrad a llofrudd- 
iaeth, o ran graddau eu heffeithiau niweidiol. 

Gyda golwg ar darddiad pechod, cabledd ar- 
swydus fyddai cynyg ei dadogi ar Dduw. “ Pob 
da o'r Creawdwr, a phob drwg o'r creadur,” 
ydynt arwireddau (acioms,) sylfaenol, oddiwrth 
ba rai y dylid gofalu bob amser rhag gwyro ar y 
nailllaw na'r llall. I'r creadur ac nid i'r Cre- 
awdwr y mae yn rhaid tadogi pechod; oblegyd 
nid oes ganol-fan. Ond pa beth, ar y cyntaf, 
mewn creadur perffaith, a allasai fod yn achlysur 
diniwed o ddrwg moesol, neu bechod? I hyn 
yr atebir, mai “diffygolrwydd angenrheidiol 
natur greuedig,” neu yr hyn a eilw arddonsodd- 
wyr yn “'ddrwg arddansoddol,” malum mela- 
physicum,) yr hwn nìd yw amgen diffygolrwydd 
cymhariaethol, yn cyfodi yn achlysurol oddiar 
feidroldeb angenrheidiol y creadur, ac mor han- 
fodol iddo ag yw anfeidrol berffeithrwydd i'r 
Creawdwr. Creadur hunan-ddigonol sydd wrth- 
ddywediad; ac nis gall hanfodi yn annibynol ar 
Dduw ; y mae y creadur perffeithiaf yn analluog. 
Mewn ysgariaeth oddiwrtho ef nis gall ymgynal 
mewn perífeithrwydd, mwy nag mewn bodolaeth. 
Tra yn deimladwy ac ystyriolo hyn y mae yn 
ddyogel, gan y bydd iddo ymddiried yn ei gynal- 
ydd, a chael y dyogelwch angenrheidiol. Pan 
y collo y cyfryw ystyriaeth, y mae yn esgeuluso 
ymddiried yn Nuw, ac yn gwyro oddiwrth un- 
iondeb, neu yn pechu. Meddwlfod Duw dan 
rwymau annibynol ar ei ewyllys i'w gadw yn 
effeithiol rhag pechu, fyddai gwadu ei ben-ar- 
glwyddiaeth, a'i hawl i'w osod mewn sefyllfa o 
brofiad. Mewn gair, gosod terfyn i Sanct yr 
Israel fyddai hyny. Y gall yr Arglwydd ei 
hollol ddyogelu rhag pechu sydd eglur, oddiwrth 
reswm a ffeithiau; ond ei fod dan rwymau i 
wneuthur felly sydd anmhrofadwy. Ar y cyfryw 
dyb ii buasai hanfodiad pechod yn alluadwy, 
a “ Diffygolrwydd natur greuedig.” Dr. Wil- 
ìams's Eguity and Sovereignty, pp. 175—178 
Fe yn J gwy, pp , 

Gyda golwg ar ddyn yn ei sefyllfa gyntefig, 
“ Heblaw RS GWE a, t fod ynddo 
hefyd egwyddor ag oedd yn ei dueddu i geisio 
ei ddedwyddwch ei hun, yr hon ynddi ei hun nid 
oedd nac yn santaidd, nac yn ansanctaidd ; gan 
fod ei chymeriad yn troi ar y gogwyddiad a 
gymerai. O ran ei hansawdd yr oedd yn egwydd- 
or reddfol ac angenrheidiol. Yn mherthynas i'r 
egwyddor ag sydd yn tueddu creadur i geisio ei 
ddedwyddwch yn Nuw, ac i lynu wrtho ef, fel ei 
ffynonell, y mae hono o ran ei hansawdd yn 
foesol; a chan nad. ydyw yn egwyddor angen- 
rheidiol, y mae o ran ei gweithrediad yn wir- 
foddol. Dichon gan hyny i'r chwenychiad 
greddfol am ddedwyddwch fod mewn gweithred- 


PECH 


635 


PECH 


iad, pan nad yw yr egwyddor foesol ag sydd yn 
tueddu i'w geisio yn Nuw, felly. Ymddengys 
mai felly yr oedd yn bod gyda golwg ar ddyn, 
Cafodd ei ddwyn ymaith gan y chwenychiad 
noeth am fwynhad, fel y syrthiodd trwy esgeuluso 
cadw yr ystyriaeth o Dduw yn ei feddwl yn 
wastadol,  Llyncodd y reddf o hunan-foddhad i 
fyny bob peth arall dros yr amser hwnw. Ar- 
weiniodd effeithioldeb hudoliaethus y brofedig- 
aeth ei feddwl oddiwrth Dduw; parodd iddo 
dynu camgasgliadau; i'w chwantau (appetities) 
gnel yr oruchafiaeth; a thueddodd efi ddewis, 
fel daioni dymunadwy, yr hyn mewn modd pen- 
dant, a waharddwyd, er profi ei ufydd-dod. Fel 
hyn, yr egwyddor o ffydd, (trwy yr hon yn unig 
y gallasaf sefyll,) a gollwyd yn y reddf o hunan- 
foddhad noeth.” Edr. JTunan-gariad; Russell 
on the Adamic Dispensation, pp. 42, 45. 

PECHOD ANFADDEUADWY, caredd, yr 
hwn os cyflawnir, nad oes aberth drosto, na 
gobaith am faddeuant o hono. 

Y mae yn teilyngu sylw nad oes ar y llechres 
Gristionogol, yn unig ond un pechod wedi ei 
nodi yn anfaddeuadwy; yr hwn a elwir cabledd 
yn erbyn yr Ysbryd Glan; a'r “pechod i farwol- 
aeth,'' Math. xii. 31, 32; Mareiii. 28; Luc. xii. 
10; 1 Ioan v. 16. 

Dichon ei fod yn cael ei alw yn “gabledd,” 
pid yn unig i arwyddo mai â'r tafod y cyflawnir 
ef; ond hefyd i ddynodi ei fawr ddrygedd, yn 
nghyd â thymer orwyllt, faleisus, ei ddeiliaid yn 
erbyn Crist a'r efengyl. A'r tafod y ceblir; ac 
uno bechodau ffieiddiaf y tafod yw cabledd ; 
ac yn gyffredin y mae y rhai a'i cyflawnant 
dan lywodraeth nwydau gorwyllt, ac yn llawn o 
gynddaredd faleisus yn erbyn y gwrthrych neu 
y gwrthrychau a geblir ganddynt. 

Gall ei fod yn cael ei gyfenwi ““cabledd yn 
erbyn yr Ysbryd Glan,” nid yn unig i'w wahan- 
iaethu oddiwrth y pechodau a gyflawnir mewn 
modd uniongyrchol yn erbyn Crist yn ei berson, 
ei waith, a'i swyddau; ond hefyd i'w wahan- 
iaethu oddiwrth yr holl bechodau eraill a gyf- 
lawnir gan ddynion yn gyffredin yn erbyn yr 
Ysbryd Glan a'i waith, fel dyddanydd, santeidd- 
ydd, ac arweinydd; megys ei wrthwynebu, Act. 
vii. 51; ei ofidio, Esa. lxiii. 10; ei dristau, Eph. 
iv. 30; ei ddiffodd, 1 Thes. v. 19; a'i demtio, 
Act. v. 9. Nid oes neb mewn oed a synwyr, yn 
ngwlad yr efengyl, nad yw, mewn amrywiol 
ffyrdd wedi pechu yn erbyn yr Ysbryd Glan. 
Ond nid yw pob pechod yn erbyn yr Ysbryd 
Glan yn anfaddeuadwy : ïe, nid oes yn unig ond 
un pechod yn ei erbyn felly, sef cabledd. Dengys 
hyn nid yn unig yr anmhriodoldeb, ond hefyd y 
niwaid o'i alw, fel y gwneir yn rhy gyffredin, “Y 
pechod yn erbyn yr Ysbryd Glan y yn lle ei gyf- 
enwi, fel y gwna y Beibl, naill ai ““ Y cabledd 
yn erbyn yr Ysbryd Glan,” neu ynte, ““ Y pech- 
odi farwolaeth.” Hyn, tebygol, yw y prif achos 
fod cynifer o ddynion o gydwybodau effro a 
thyner yn ofui eu bod wedi ei gyflawni; ac o 
herwydd hyny yn ysgrifenu'pethau chwerwon 
yn eu herbyn eu hunain, a'u hoes yn gwrthod 
cysuron a dyddanwch yr iechydwriaeth.  ““ Ofn- 
wn,” meddant, ““ein bod wedi pechu yn erbyn 
yr Ysbryd Glan.” Ond pwy nad ydynt wedi 
gwneuthur felly filoedd o weithiau? Pe gofynid 


iddynt yn iaith eglur a phendant gair Duw, “A 
ydynt wedi llefaru” cabledd yn erbyn yr Ysbryd 
Glan? gan sicrhau, gyda llaw, mai yn hyny y 
mae y pechod anfaddeuadwy yn gynwysedig; 
buan, ond odid, y canfyddent mor ddisail yw eu 
hofnau —y sychid ymaith eu holl ddagrau—ac y 
galluogid hwynt i dynu cysuron o ffynonau 
llawnion, agored, yr efengyl. Ond oblegyd nad 
felly y gwneir, y maent yn cael eu gadael i rodio 
yn alarus trwy orthrymder y gelyn. 

Tybir fod Paul yn cyfeirio at y pechod tan 
sylw pan yn ysgrifenu am dano ei hun, gan ddy- 
wedyd, “ Yr hwn oeddwn o'r blaen yn gablwr, ac 
yn erlidiwr, ac yn drahaus ; eithr mi a gefais dru- 
garedd, am i mi yn ddiarwybod ei wneuthur trwy 
angrhediniaeth,” I Tim.i. 13. Os felly, gellir 
casglu fod goleuni a gwybodaeth am y gwrthrych 
a geblir yn hanfodol er cyfansoddi y pechod an- 
faddeuadwy. Yr oedd Paul wedi cablu Crist a 
“gweinidogaeth yr Ysbryd,” neu yr efengyl, 2 
Cor. iii. 8; ond yn flaenorol i'w ddychweliad, 
nid oedd erioed wedi gweled y naill, nac ysgat- 
fydd wedi clywed y llall. Herwydd hyny nid 
oedd efe nac yn gyfarwydd o gynwysiad yr 
efengyl, mac ychwaith wedi bod yn llygad dyst 
o'r gwyrthiau a gyflawnwyd trwy effeithioldeb 
yr Ysbryd Glan, er cadarnhau ei dwyfol awdur- 
dod. Pe buasai, oddiwrth eiiaith yn yr ymadrodd 
rhag-grybwylledig, gellir casglu ““na chawsai 
drugaredd ;” ond y buasai y cabledd a lefarodd 
yn erbyn gweinidogaeth yr Ysbryd yn anfaddeu- 
adwy. 

Meddylir gan lawer fod yr apostol yn cyfeirio 
at, os nad yn. dariunio y pechod anfaddeuadwy, 
yn y geiriau, ““Os o'n gwirfodd y pechwn, ar ol 
derbyn gwybodaeth y gwirionedd, nid oes aberth 
dros bechodau wedi ei adael mwyach; eithr 
rhyw ddysgwyl am ddigofaint ac angerdd tân, 
yr hwn a ddifa y gwrthwynebwyr.”  Sylfaenir y 
cyfryw dyb, yn benaf, ar y geiriau dilynol, “Yr 
un a ddirmygai gyfraith Moses a fyddai farw 
heb drugaredd, dan ddau neu drio dystion: Pa 
faint mwy cosbedigaeth (debygwch chwi) y bern- 
ir haeddu o'r hwn a fathrodd Fab Duw, ac a 
farnodd yn aflan waed y cyfamod, trwy yr hwn 
y santeiddiwyd ef, ac a ddifenwodd ysbryd y 
gras?” Heb. x. 26—29. Os felly, ymddengys 
mai gwrthodiad bwriadol, diystyrllyd o'r efengyl, 
yn ei hawdwr a'i haberth, yn ngwyneb profion 
cyflawn a diymwad o'i gwirionedd a'i dwyfol aw- 
durdod ydyw. Y mae y gair “cabledd” (fel y 
sylwyd yn flaenorol, mewn rhan,) yn arwyddo 
“defnyddio iaith warthus, tan gynhyrfiad teimlad 
dialeddol; neu enllibo gwrthrych arbenig, mewn 
modd bwriadol a maleisus, gydag amcan i ddwyn 
ei gymeriad a'i weithrediadau tan warth yn 
ngolwg eraill.” A hyn y cytuna yr ymadrodd- 
ion ““mathru,” “*barnu yn aflan,” a “difenwi,” 
yn y geiriau rhag-nodedig. “'Y cabledd yn 
erbyn yr Ysbryd Glan a gynwys gan hyny, 
enllibo yr efengyl, mewn modd uniongyrchol a 
chyhoeddus, oddiar ddrwg ewyllys tuag at ei 
hawdwr, a dymuniad i atal cynydd ei gogoniant,” 
Nid diffyg trugaredd yn Nuw, na diffyg teilyng- 
dod a rhinwedd yn yr iawn, yw yr achos eì fod 
yn anfaddeuadwy; ond diystyrwch ei gyflawn- 
wyr o'r unig feddyginiaeth; sef o'r efengyl, ei 
haberth, ei ehynygiadau, ei hawdurdod, ei 


PECH 


636 


PECH 


phrofion, a'i seiliau. Os dirmygir y rhai hyn, 

tan yr amgylchiadau a enwyd, y mae tynged y 

dirmygwyr wedi ei selio; canys nid oes aberth 

dros bechodau wedi ei adael mwyach ; eithr rhyw 

ddysgwyl ofnadwy am ddigofaint, ac angerdd 
. tân, yr hwn a ddifa y gwrthwynebwyr.” 

Amrywiol o dduwinyddion a ewyllysiant gyf- 
yngu y pechod anfaddeuadwy i'r oes apostolaidd 
yn unig; ond gan nad yw yr ymadrodd “nac yn 
y byd hwn, nac yn y byd a ddaw,” yn alluog o'r 
fath ystyr gyfyngedig, nîd ydym yn gweled fod 
un sylfaen i'r cyfryw dyb. Mwy rhesymol 
meddwl mai wrth “ y byd hwn,” y golygai Crist 
oruchwyliaeth yr Hen Destament, yr hon oedd 
y pryd hwnw heb derfynu; ac mai wrth “y byd 
addaw,” y golygai oruchwyliaeth y Testament 
Newydd o'i dechreu i'w diwedd; ac nid rhan o 
honi. Edr. Cabledd; Orme's Discourse on the 
Blasphemy against the Holy Spirit; Bishop Tom- 
line's Elements of Christian Theology, vol. ii. pp. 
287— 291; Doddridges Lectures; p. 454, 
lecl. 183. 

PECHOD GWREIDDIOL, a ddynoda naill 
aì yr achos gweithredol cyntefig, o lygredigaeth 
a thruenusrwydd dynolryw ; neu ynte yr achos 
uniongyrchol o'u holl feddyliau, gwyniau, a 
chwantau pechadurus. 

Yn ol y golygiad blaenaf pechod cyntaf y dyn 
cyntaf yw '“y pechod gwreiddiol;” ond yn ol 
yr olaf, llygredd personol cynhenid ei holl hil- 
iogaeth, neu eu diffyg o santeiddrwydd gwreidd- 
iol ydyw. 

Gelwir pechod cyntaf y dyn cyntaf, “'y pech- 
od gwreiddiol,” nid yn unig am mai hwnw oedd 
pechod cyntaf dyn; ond yn benaf herwydd mai 
trwyddo, mewn modd neillduol, “y gwnaeth- 
pwyd,” neu (karecra0nca»,) sy sefydlwyd,” (oì 
IIoXxXoì,) “y llawer,” “yn bechaduriaid;” ac am 
mai yr un “camwedd” (evoc IIapam reparoc,) 
trwy yr hwn y daeth barn ar bob dyn i gondemn- 
iad, ydyw, Rhuf. v. 18, 19. Trwy yr un dyn 
hwn y daeth pechod i'r byd, a marwolaeth trwy yr 
un pechod hwnw o'ieiddo; acfelly yr aeth marw- 
olaeth ar bob dyn, yn gymaint a pkechu o bawb; 
nid, yn sicr, yn eu personau eu hunain ; oblegyd 
y mae miloedd lawer o honynt yn gwbl analluog 
o bechod; ond yn eu cynrychiolwr,” yn yr hwn 
(eg'w,) y pechodd pawb,” ad. 12. Heb fod 
ynddo, nid ydym yn gallu gweled pa fodd yr oedd 
yn alluadwy i bawb farw wyddo; mwy na pha 
fodd yr oedd yn ddichonadwy iddynt, “trwy ei 
un camwedd ef, (xarecra0ncav,) i gael eu sefydlu 
yn bechaduriaid.” Fel cynrychiolwr ei holl hil- 
iogaeth yn y Sefydliad Paradwysaidd, yr oedd 
Adda yn ddiau, yn “ffurf” (rvroc, cysgod,) 
““ yr un oedd ar ddyfod,” (ad. 14,) sef Crist; yr 
hwn (mewn cyferbyniad iddo ef) a elwir “yr ail 
ddyn, yr Arglwydd o'r nef,” 1 Cor. xv. 47. 
Pechod cyntaf y dyn cyntaf, ydyw gan hyny, yr 
achos gweithredol cyntefig o lwgr moesol a thru- 
enusrwydd ei holl hiliogaeth. Herwydd hyny, 
mewn modd addas, y mae yn cael ei alw “y 
pechod gwreiddiol.” 

Heblaw hyny, y mae llygredd personol, cyn- 
henid holl ddynolryw, neu eu diffyg o santeidd- 
rwydd egwyddorol, yn fynych yn cael ei alw yn 
““beehod gwreiddiol,” a hyny o herwyêMl mai yr 


achos nacaol uniongyrchol o'u holl feddyliau, 
gwyniau, a chwantau pechadurus, ydyw. Hwn, 
mewn cysylltiad â'r cyfryw feddyliau, gwyniau, 
a chwantau, a alwai yr apostol, “y pechod oedd 
yn trigo ynddo;'” “y ddeddf a gafodd:” a'r 
“ drwg oedd yn bresenol gydag ef,” Rhuf. vii. 17, 
20, 21. Hwn hefyd, yn yr unrhyw gysylltiad, a 
elwir gan dduwinyddion, “y pechod mewn-gyf- 
aneddol”—indwelling sin.. Gyda golwg union- 
gyrchol ar hwn, nid yn unig y dywedir i Adda 
'“ genhedlu mab ar ei ddelw ei hun,” sef yn am- 
ddifad o santeiddrwydd egwyddorol; ond hefyd 
fod pawb wedi “dwyn deiw y daearol,” sef y 
dyn cyntaf, Gen, v. 3; 1 Cor. xv. 49.. Yr hyn 
oedd wirionedd, nid yn unig am Cain, ond hefyd 
am Seth, sydd yr un modd yn wirionedd am 
danom ninau, ac am bawb o ddynolryw, Job xiv. 
4; xxv. 4; Ps.li. 5; lviii. 3; Ioan iii. 6. 

Er mai diffyg santeiddrwydd egwyddorol yw 
y pechod dan sylw yn ei sefyllfa gynteíig; eto 
nid ydyw herwydd hyny yn llaigalluogi achosi 
drygau moesol, sylweddol a phendant, mewnol 
ac allanol... Yn y byd naturiol, diffyg goleunì 
sydd yn creu tywyllwch; diffyg gwres sydd yn 
achosioerfel; diffyg hinon sydd yn peri dryghin; 
diffyg lluniaeth sydd yn cyfansoddi newyn; di- 
ffyg hawddfyd sydd yn dwyn adfyd; diffyg 
iechyd sydd yn peri afiechyd; a diffyg bywyd 
yw hanfod marwolaeth. Yn yr un modd, diffyg 
ffydd sydd yn creu anghrediniaeth; diffyg car- 
iad sydd yn achosi casineb; diffyg heddwch sydd 
yn achosi cynen; a diffyg santeiddrwydd sydd 
yn creu halogrwydd egwyddorol ac ymarferol. 

Rhydd ewyllyswyr a rhydd weithredwyr mewn 
cyríf anifeilaidd, darostyngedig i wyniau a 
chwantau amrywiog a chryfion, yn trigo mewn 
byd llawn o demtasiynau a themtwyr, yw deil- 
iaid lluosog y diffyg dan sylw. Yn y cyfryw 
amgylchiad nis gallant lai na bod yn agored i 
bob drwg moesol. Ie, y rhai hyny o honynt 
ag ydynt mewn rhan yn ddeiliaid egwyddorion 
santaidd, ydynt yn ddigon pell o fod allan o 
berygl. Hyn a barodd i Paul achwyn, gan 
ddywedyd, “* Yr ydwyf fi gan hyny yn cael deddf, 
a mi yn ewyllysio gwneuthur da, fod drwg yn 
bresenol gyda mi; canys ymhyfrydu yr wyf yn 
nghyfraith Duw, yn ol y dyn oddimewn; eithr 
yr wyf yn gweled deddf arall yn fy aelodau, yn 
gwrthryfela yn erbyn deddf fy meddwl, ac yn 
fy nghaethiwo i ddeddf pechod, yr hon sydd yn 
fy aelodau. Ystruanoddynwyffi! Pwy a'm 
gwared i oddiwrth gorff y farwolaeth hon?” 
Rhuf. vii. 22—24. Ac eilwaith, “ Y mae y 
cnawd yn chwenychu yn erbyn yr ysbryd, a'r 
ysbryd yn erbyn y cnawd; a'r ddau hyn a wrth- 
wynebant eu gilydd,” Gal, v. 17, I ddyn wedi 
ei santeiddio mewn rhan, nid oes dim mewnol 
a ddichon beri mwy o flinder, na theimlad o ddi- 
ffyg egwyddorion santaidd, oddigerth yn unig 
gweithrediad pendant y meddyliau, y gwyniau, 
a'r chwantau a achosir trwy y cyfryw ddiffyg. 

Yr achos nacaol uniongyrchol gan hyny, o'r 
holl feddyliau, gwyniau, a chwantau pechadur- 
us, a ymddygir yn nghalonau holl blant Adda, 
a'r rhai mewn canlyniad sydd yn esgor ar bech- 
od gweithredol, yw y diffyg yr ydym yn sylwi 
arno, Iagoi. 14,15. “ O'r galon,” yn (wreiddiol, 
a'r diffyg hyn ynddi,) “y mae meddyliau drwg 


PECH 


637 


PEL 


yndyfod allan; lladdiadau, torpriodasau, 9o- 
dinebau, lladradau, camdystiolaethau, cablan,” 
Math. xv. 19. “ Hefyd, amlwg yw gweithred- 
oedd y cnawd," (y diffyg dan sylw, yn nghyd 
a'i effeithiau mewnol uniongyrchol,) y rhai yw 
torpriodas, godineb, aflendid, anlladrwydd, delw- 
addoliaeth, swyngyfaredd, cynhenau, gwynfyd- 
au, llid, ymrysonau, ymbleidio, heresiau, cyn- 


figenau, llofruddiaeth, meddwdod, cyfeddach, a. 


chyffelyb i'r rhai hyn,” Gal. v. 20, 21, 
Yn erbyn yr athrawiaeth dan sylw, gwrth- 
ddadleuir, yn 1. Fod dyn wrth natur yn farwol, 


ac o ganlyniad, y buasai holl ddynolryw feirw 


pe buasai Adda heb bechu. Atebir, yn I. Fod 
hyny yn groes i dystiolaeth eglur a phendant 
gair Duw, yr hwn sydd yn sicrhau mai “cyflog 
pechod yw marwolaeth,” Rhuf. v. 23. 2. Â 
gadael ei fod yn farwol wrth natur, onid oedd y 
bygythiad cysylltiedig â'r gwaharddiad iddo 
fwyta o'r ffrwyth gwaharddedig yn cynwys, o 
angenrheidrwydd, y cawsai ei anfarwoli mewn 
canlyniad i'w ufydd-dod ?. Rhaid caniatau hyny, 


neu ynte ddywedyd ei fod yn ofer a diles; yr | 


hyn fyddai yn annheilwng o Dduw. 3. Hi bod 


yn groes i gymeriad Duw fel Bod anfeidrol gyf- | 


iawn, santaidd, a da. Atebir, yn 1. Fod y ffaith 
yn eglur ac anwadadwy; yn gymaint a bod mil- 


oedd yn meirw na phechasant eu hunain yn 


weithredol erioed ; ac hefyd nad oes, ac na_bu, 
yn mhlith holl hìl Adda, o'r cwymp hyd yn awr, 
gymaint a “' dyn cyfìawn a wnaeth ddaioni, ac 
ni phechodd,” ond Mab Duw yn unig. 2. Bod 
y gwrthddadleuwr yn cymeryd arno benderfynu 
mwy nag sydd yn weddus ì greadur terfynol, 
anmherffaith. ““ Pwy wyt ti, O ddyn, yr hwn 
a ddadleui yn erbyn Duw?” 3. Ei bod yn groes 
i dystiolaeth. eglur a phendant Duw ei hun, yr 
hon a sicrha “na ddwg y mab anwiredd y tad ;” 
ond mai “' yr enaid a becho, hwnw a fydd marw.” 
Ezec. xviii. 19—22. _ Atebir, nad tad cyffredinol 
gwreiddiol holl ddynolryw a olygir yn y geiriau 
rhag-grybwylledig; ond tad naturiol union- 
gyrchol pob mab arbenigol personol. Nid yw ein 
tadau personol yn eìn cynrychioli fel yroedd Adda, 
er eu bod yn ein rhagflaenu; herwydd hyny, 
gall yr hyn nad yw yn wirionedd am danom yn 
ein perthynas a'n fadau presenol, fod yn wirion- 
edd am danom yn ein perthynas a'n tad cyffred- 
inol a gwreiddiol. Mai felly y mae yn bod a 
ymddengys yn gystal oddiwrth y ffaith ag oddi- 
wrth dystiolaeth eglur a phendant gaîr Duw ; 
ac yn wir, nid yw yr holl wrthddadleuon a ddygir 
yn erbyn pechod gwreiddiol yn yr ystyr a nod- 
wyd, amgen gwrthddadleuon yn crbyn ffaith an- 
wadadwy, yn gystal a thystiolaeth bendant Duw. 
Priodol i'r rhai a ewyllysiant wadu y gwirionedd 
dan sylw, yw rhoddi cyfrif am hanfodiad a_chy- 


ffredinolrwydd pechod a marwolaeth yn mhlith | 


yr bil ddynol, ar gysawd mwy rhesymol ac ys- 
grythyrol, os gallant. Pan wnelont hyny, bydd 
ganddynt hawl i wrthddadleu, a sylfaen i ar- 
ddelwi gwrandawiad. 

Oddiwrth y eyfan, gellir dysgu, nid yn unig 
yr addasrwydd o alw y diffyg o egwyddorion 
santaidd ag sydd yn mhawb o ddynolryw wrth 
natur, mewn ystyr ailraddog, yn bechod gwreidd- 
iol; ond hefyd yr angenrheidrwydd anhepgorol 
o weithrediadau uniongyrchol yr Ysbryd Glan 

4K 


| 
| ar eu calonau, i'r dyben o'u cyfnewid, a'u 


gwneuthur yn 


gael eu halltudio. 


gwneuthur yn greaduriaid newydd, awyddus i 
weithredoedd da. Wrth natur nid oes yn neb 
o honynt mwy na'u gilydd, “ ddim da yn trigo ;”' 
ac yn aml, gyda bod yn hollol amddifad o 
egwyddorion santaidd, y maent yn '“gyflawn o 
bob twyll, a phob. ysgelerder, wedi diddarbodi, 
ac yn ymroddi i drythyllwch, i wneuthur pob 
aflendid yn un chwant.” Pwy gan hyny ond 
Ysbryd Duw, a ddichon eu cyfnewid, a'u 
greaduriaid newydd? Neb yn 
ddiameu. Edr. Pechod, Edwards, Jeussell, and 
Dikinson, on Original, Sin. 

PECHOD MEWN-GYFANEDDOL, y di- 
ffyg mewnol o egwyddorion santaidd, mewn 
cysylltiad â'r meddyliau, gwyniau, a chwantau 
pechadurus sydd yn cyfodi oddiwrtho. Edrych 
Pechod Gwreiddiol, Dr. Owen, on JIndwell- 
ing Sîn. 

PELAGIAID, canlynwyr Pelagius, yn y 
bumed ganrif. Edr. Morganiaid. 

Isidore, Chrysostom, ac Awgustin a ŵwrth- 
wynebasant y tybiau hyn mewn modd egniol ; 
a'r olaf a lwyddodd i'w cael dan ddedfryd gon- 
demniol Cymanfa Carthage, yn 412. Cawsant 
er hyny dderbyniad ffafriol yn Rhufain; ac yr 
oedd y Pab Zosimus yn un o flaenoriaid y blaid 
Belagaidd; ond eî benderfyniad yn erbyn yr 
esgobion Affricanaidd, y rhai a wrthwynebasant 
Belaziaefh a ddiystyrwyd ganddynt, ac o'r di- 
wedd gorchfygwyd y Pab gan eu rhesymau a'u 
gwrth-arddangosiadau, a ehondemniodd y dynio!i 
a anrhydeddwyd yn ffaenorol â'i gymeradwyaeth. 
Hefyd, dyfarnwyd egwyddorion Pelagius gan 
Gymanfa Ephesus; ac yn y flwyddyn 418, cy- 
hoeddodd yr ymerawdwr Honorius weithred, 
yrhon a orchymynai yru blaenoriaid y blaid 
allan o ddinas Rhufain, a bod i'w canlynwyr 
Rhai o'r Pelagiaid a ddysg- 
ent nad oedd Crist ond dyn yn unig—iddo ar- 
wain bywyd dibechod, yr hyn hefyd oedd yn 
alluadwy i eraill wneyd—i Eesu ddyfod yn Grist 
trwy.fedydd, ac yn Dduw trwy ei adgyfodiad ; 
a hyny o herwydd ei eneiniad gyda golwg ar y 
blaenaf, a haeddiant ei ddyoddefaint gyda golwg 
ar yr olaf. Y ddadÌ Belagaidd, yr hon a dde- 
chreuodd gydag athrawiaeth gras a_ phechod 
gwreiddiol, a gymerodd i mewn hefyd athraw- 
iaetb rhagluniaethiad, ac a achosodd gryn der- 
fysg ac ymraniad yn yr eglwys. Edrych Afor- 
ganiaid. 

PELAGIUS, (Gr. IIeXayoc, mor.) Y gair 
Lladin am Morgan; a'r hwn a gymwysir yn 
gyffredin mewn hanesyddiaeth eglwysig at 
Gymro o'r enw, yn y bumed ganrif; yr hwn 
ydoedd fynach dysgedig a rhinweddol yn athrofa 
Bangor ls-y-Coed, yn swydd Callestr. Hwn 
ydoedd sylfaenydd Pelagiaeth. Dywedir iddo 
fyned i Rufain yn gynar yn y bumed ganrif, gyda 
golwg ar gynydd mewn dysgeidiaeth; ac oddi- 
yno mewn cysylltiad â'i gyd-fyfyriwr Celestius, 
mynach Gwyddelig, iddo ddwyn gyda ef y cy- 
feiliornadau a daenwyd ganddynt wedi hyny yn 
y dwyrain. Arosodd Celestius yn Affrica gyda 
dysgwyliad am gael ei dderbyn yn un o henur- 
iaid eglwys Carthage; ond Morgan a aeth rhag- 
ddoi Pdfestina, lley mwynhaodd ffafr ac am- 
ddiffyniad Ioan, esgob Cacrsalem. Cwbl wae 


PEN 


698 


PEN 


hanol oedd y derbyniad a gefodd ei gyfaill a'i 
athrawiaeth oddiwrth Awstin, esgob Hippo, yr 
hwn a'i gwrthwynebodd yn egnïol gan achosi 
eì euogfarniad.. Nid yw yn ymddangos i Mor- 
gan ddychwelyd i Frydain, er i'w athrawiaeth 
gael eì thaenu yma gan y gweinidogion oeddynt 
yn eì chofleidio, yn enwedigol gan Agricola, 
mab Severianus, esgob o Ffrainc. 

PEN, yn briodol a arwydda y rhan uwchaf o 
unrhyw beth, neu ynte ei ddechreuad a'i ddi- 
Sieddiad. Yn gyffelybiaethol, tywysog, blaenor, 
neu lywodraethwr. “ Pen Crist,” fel Cyfryngwr, 
““ yw Duw,” am mai oddiwrtho y mae yn derbyn 
ei holl urddas a'i awdurdod, 1 Cor. xi. 3.. Pen 
yr eglwys yw Crist, Eph. i. 22, 29; a hyny yn 
1. Herwydd rhagoriaeth. Y mae y pen yn 
rhagori ar y corff mewn sefyllfa, harddwch, a 
gwerth. Yn y pen, yn naturiol, y mae eistedd- 
le y deall a'r synhwyrau oll, ond y teimlad, Y 
hae y pen yn harddach ac uwch na'r corff. Y 
mae Crist yn rhagori ar yr holl eglwys mewn 
sefyllfa, harddwch, a gwerth. Y mae efe ei hun 
yn werthfawrocach na'r holl aelodau. Nid ydynt 
hwy oll ond meidrol; ond y mae efe yn anfeidrol, 
“ Efe ei hun yw yr iawn dros ein pechodau ni; 
ac nid dros yr eiddom ni yn unig, eithr hefyd 
dros bechodau yr holl fyd.” Heblaw hyny, y 
mae yr eglwys yn hardd; ond Crist sydd hardd- 
ach. “' Tecach ydyw nameibion dynion; gwyn 
a gwridog, yn rhagori ar ddeng mil.” 2. Her- 
wydd awdurdod. Y pen sydd yn llywodraethu 
y corff. ““ Pen pob dyn yw Crist.” *“* Arglwydd 
pawb oll ” ydyw, yn neillduol yr eglwys. Efe 
yn unig yw ei Brenin; a chanddo ef yn unig 
fel y cyfryw y mae awdurdod i osod cyfreithiau, 
defodau, a swyddogion ynddi. 3. Herwydd 
unigrwydd. Megys nad oes ond un pen ar y 
corff, felly hefyd nid oes ond un ar yr eglwys. 
I Grist yn unig mewn pethau crefyddol, y mae 
hi yn ddarostyngedig. Nid oes gan ei swydd- 
ogion un awdurdod ond y maent yn ei dderbyn 
oddiwrtho ef. Eu gwaith yw gosod ger bron 
yr eglwys gyfreithiau Crist; galw arni yn ei 
enw efi roddi ufydd-dod iddynt ac yn niffyg 
cydsyniad, gweini y cosbedigaethau y mae efe 
wedi eu sefydlu, y rhai ydynt o ansawdd ys- 
brydol yn unig. 4. Herwydd cyfranogiad. Nid 
pen i lywodraethu yr eglwys yn unig yw Crist, 
ond hefyd ìi gyfranu ac ymgeleddu. O'r pen y 
mae y corfl'yn derbyn maeth, cynaliaeth, a byw- 
yd. Nid oes gan yr eglwys na gras na dawn, 
ond a dderbyniodd oddiwrtho ef. Gall ei holl 
aelodau bywiol gyd-ddywedyd,— “ O'i gyflawn- 
der ef y derbyniasom ni oll, a gras amras.” Y 
mae efe “'yn cyflawni oll yn oll,” sef oll yr 
eglwys, a'i oll ei hun. Y mae efe gan hyny yn 
ben bywiol yn gystal a llywodraethol ei holl 
aelodau gwirioneddol. Edrych Brenin, Brenhin- 
iaeth, Llywydd. 

PEN, yr enwog ddyngarwr Gwilym Pen, 
ydoedd fab i'r llyngesydd Syr Gwilym Pen, ac 
a anwyd yn mhlwyf St. Catherine, ar Fryn y 
Twr Gwyn, Caerludd, Hydref 14, 1644. _ Der- 
byniodd egwyddorion dechreuol dysgeidiaeth yn 
Chigwel, Esex, lle yr oedd ysgol ieithadurol 
rydd ragorol, wedi ei sylfaenu er ys pymtheg 
mlynedd cyn hyny, gan Samuel Harsnêt, arch- 
esgob Caerefrog. Megys y mae rhyw beth 


—__ AU a —— 


| hynod, yn gyffredin yn cael eì ddywedyd am 


ddynion enwog, hyd yn nod yn moreuddydd eu 
bywyd, felly dywedir am ddeiliad y cofiant hwn, 
tra ar eì ben ei hun mewn ystafell yn Chigwel, 
iddo pan yn un ar ddeg oed, gael eî orlenwi yn 
ddisymwth â chysur mewnol, ac fel y tybiai efe 
iddo ganfod dysgleirdeb allanol yn yr ystafell, 
yr hyn a achosodd deimladau crefyddol, a_thra 
parhasant ei fod yn ddeiliad yr argyboeddiadau 
cryfaf o hanfodiad Duw, ac o gyfaddasrwydd yr 
enaid dynol i ddal cyfrinach ag ef. Credai hefyd 
iddo y mynud hwnw gacl ei selio gan Dduw, 
neu ei ddihuno a'i alw i fuchedd santaidd. Beth 
bynag oedd yr achlysur allanol, meu pa un a 
ddygwyddodd y cyfryw beth neu beidio; a chan 
nad pa olygiadau a goleddodd y pryd hwnw, y 
mae yn sicr iddo fod yn ddeiliad argiaffiadau 
crefyddol tra yr oedd yn ysgol Chigwel. Ym- 
adawodd oddiyno pan yn ddeuddeng mlwydd 
oed, ac aeth i ysgol anghyoedd ar Fryn y Twr 
Gwyn, yn agos i dy eì dad. Yma cafodd well 
manteision nag o'r blaen, gan fod ei dad gyda 
golwg ar gynydd ei ddysgeidiaeth, yn cadw 
athraw anghyoedd i'w addysgu gartref. Pan yn 
bymtheg mlwydd oed, yr oedd wedi cynyddu 
cymaint mewn dysg, fel y barnwyd ei fod yn 
addas i gael ei anfon i'r coleg. Mewn canlyniad 
cafodd ei osod fel boneddwr cyffredin yn ngho- 
leg Eglwys Crist yn Rhydychain. Dywedir iddo 
dalu sylw dwys i'w ymarferiadau colegyddol, er 
ar yr un pryd iddo ganiatau iddo 'ei hun bob 
difyrwch rhesymol. Er fod Gwilym Pen yn wr 
ieuanc o athrylith fywiog, ac er iddo ar drôau 
ymddifyru mewn chwareuyddiaethau ac ymar- 
feriadau rhesymol, eto nid anghofiodd yr argraff- 
iadau crefyddol a dderbyniodd yn Chigwel. Ar 
y llaw arall, eawsant eu cryfhau yn fawr trwy 
bregethiad Thomas Loe, yr hwn ydoedd wr lleyg 
perthynol i brif ysgol Rhydychain, ac wedi troi 
yn Grynwr. Ymddengys fod yr athrawiaethau 
a gyhoeddai y gwr hwn wedi rhoddi gogwydd 
newydd i feddwl Pen, yr hwn oedd yn gwbl 


| analluog i ddirgelu yr hyn a ystyriai yn ddyled- 


swydd ei gyfaddef. Wedi canfod fod rhai o'i 
gydfyfyrwyr yn coleddu tybiau crefyddol cytun- 
ol a'i dybiau ef, dechreuodd, mewn cysylltiad â 
hwynt, ymneillduo oddiwrth yr addoliad sefydl- 
edig, ac i gynal cyfarfodydd, yn y rhai y cyf- 
lawnent ymarferiadau crefyddol yn eu trefn eu 
hunain. Y cyfryw ymddygiad, yr hwn yn eb- 
rwydd a ddaeth yn adnabyddus, a roddodd 
dramgwydd i benaethiaid y coleg, y rhai mewn 
canlyniad a osodasant ddirwy arnynt oll am 
anghydffurfiaeth. Dygwyddodd hyn yn y flwydd- 
yn 1660; ac wedi hyny cafodd Pen ei ysgymuno 
o'r coleg, pan y dychwelodd adref. Dywedir 
i'w dad ei dderbyn yn oeraidd, gan nad oedd yn 
cymeradwyo ei dueddiadau crefyddol. Yn 1662, 
danfonodd ei dad ef, yn nghymdeithas gwyr 
urddasol, i ymdeithio ar y cyfandir. Y lle cynt- 
af y cyfaneddodd Gwilym ynddo oedd Paris; 
ond nid yw yn wybodus pa byd yr arosodd yn y 
ddinas hono. Yn 1662, a 1663, cyfaneddodd yn 
Saumur, lle y defnyddiodd y fantais o gyfeillach 
ac addysg y dysgedig Moses Amyrault, yr hwn 
ydoedd weinidog Protestanaidd o'r blaid Galfin- 
aidd, yn broffeswr duwinyddiaeth yn Saumur, 
a'rpryd hwnw y duwinydd mwyaf cyfrifol yn 


PEN 


639 


Ffrainc. Darllenodd weithiau y tadau; chwil- 
iodd dudalenau duwinyddiaeth, ac ymroddodd i 
ddysgu egwyddorion y Ffrancaeg. Ystyriwyd 
yn fuddiol ar ei ddychweliad o'r cyfandir, iddo 
wybod rhyw gymaint am gyfreithiau ei wlad 
gynhenid; ac mewn canlyniad, ar gyngor ei 
dad, aeth yn fyfyriwr i Westy Lincoln. Arosodd 
yno dros flwyddyn; acar ymddangosiad y pla 
mawr yn Nghaerludd, ymadawodd, gydag am- 
ryw eraill, ar y dyben rhesymol o hunanamddi- 
ífyniad,. Dygwyddodd hyn yn 1665, y flwydd- 
yn y daeth i'w oed. Yn awr cynyddodd yn 
fwy difrifol; ac nid ymgymysgodd mwyach 
ond â dynion syml achrefyddol. Penderfynodd 
' ei dad yr ail waith i ddinystrio cyfrinach ei fab; 
ac i'r dyben hwn anfonodd ef i'r Iwerddon. Un 
achlysur o'i ddewisiad a'r wlad hono er ateb y 
cyfryw ddyben, oedd ei gydnabyddiaeth â Dug 
Ormond, (yr hwn ydoedd y pryd hwnw yn Ar- 
glwydd-raglaw yr Íwerddon,) yn nghyd ag am- 
ryw eraill perthynol i'w lys ef. Ond ni atebodd 
y cynllun hwn y dyben mewn golwg. Nid oedd 
dim a welodd Gwilym yno yn alluog i siglo ei 
dybiau crefyddol, na'i benderfyniad gyda golwg 
ar fuchedd ddifrifol. Ond yn y gwrthwyneb, yr 
oedd pob peth a ganfyddodd yn tueddu i'w 
cadarnhau. 

Pan yn achlysurol ar negesyddiaeth yn Cork, 
clywodd fod y rhag-grybwylledig Thomas Ioe 
i bregethu mewn cyfarfod perthynol i'r Cyfeill- 
lon yn y ddinas hono; i'r hwn mewn canlyniad 
yr aeth Pen. Y pregethwr yn ol ysbaid o amser 
a gyfododd, u dechreuodd ei araith yn y modd 
canlynol:—*“ Y mae ffydd yr hon sydd yn gorch- 
fygu y byd, ac y mae ffydd yr hon a_orchfygir 
gau y byd.” Ymhelaethodd ar y mater mewn 
dull mor argraffìadol, fel yr hollol orchfyg- 
wyd Gwilym gan rym ei ymresymiad. _ Yn awr, 
ymunodd Pen â'r Cyfeillion; ac yn un o'u cyf- 
arfodydd ar y 3ydd o Fedi, 1667, cafodd ei gy- 
meryd i fyny ar sail cyhoeddiad a wnaed yn 
1660, yn erbyn cyfarfodydd terfysglyd, a'i 
ddwyn ger bron y maer, yr hwn, yn canfod wrth 
sylwi arno nad oedd efe wedi ei dilladu fel y 
lleiil o'r gymdeithas, a gynygiodd ei ryddid 
iddo, ar yr amod iddo roddi meichnion am ei 
ymddygiad addas rhagllaw. Ond gan nad oedd 
Gwilym yn ewyllysio gwneuthur hyny, cafodd 
eì osod, gyda deunaw eraill, mewn carchar. Yn 
ebrwydd wedi hyny cafodd ei ryddhau, trwy 
gyfryngiad Arglwydd Orrery. Danfonodd ei 
dad am dano yn awr i Loegr; ac yr oedd yn 
mawr ofidio herwydd ei ymddygiad; ac yn neill- 
duol herwydd ei waith yn gwisgo trwsiad y Cyf- 
eillion; oud gan ei fod yn gwrthod diwygio, caf- 
odd o'r diwedd ei droi dros y drws. Yn 1668, 
pan yn bedair ar hugain oed, ymddangosodd dan 
y cymeriad pwysig o weinidog yr efengyl yn 
nghyfundeb y blaid grefyddol a elwir y Cyfeill- 
ion, â'r hon yr oedd yn flaenorol wedi ymuno, 
Yn yr un flwyddyn hefyd, ymddangosodd fel 
awdwr. Cyfenwad ei waith cyntaf ydoedd, “Y 
Gwirionedd wedi ei ddyrchafu mewn tystiolaeth 
fer ond sicr yn erbyn yr holl grefyddau, credoau, 
addoliadau, a ffurfiwyd ac a ddilynwyd yn nhy- 
wyllwch gwrthgiliad; a thros y goleuni gogon- 
eddus hwnw ag sydd yn awr wedi cyfodi, ac yn 
dysgleirio yn muchedd ac athrawiaeth y Cryn- 


wyr dirmygedig, fel yr unig hen ífordd dda o 
fywyd ac iechydwriaeth.” Ychydig wedi hyny, 
ymosododd mewn dadl yn erbyn Thomas Vin- 
cent, yn achos athrawiaeth y Crynwyr a'r Hen- 
uriadyddion. Yn un o'i weithion, efe a amddi- 
ffynodd Undod Duw, ynddidoledig oddiwrth eian- 
sawdd drindodaidd ; ac mewn canlyniad a ddan- 
fonwyd yn garcharori'r Tŵr. Tra yno, nid allai 
mewn modd cyson â'i olygiadau ar ddyledswydd, 
fod yn segur. Gwneuthur daioni frwy bre- 
gethu, tra yn gaeth yno, ydoedd yn annichon- 
adwy; herwydd hyny ymroddodd i ysgrifenu. 
Ei ymdrech flaenaf ydoedd, “* Heb Groes heb 
Goron;” gwaith a argraffwyd amryw weithiau 
yn eifywyd. Yn ebrwydd wedi hyny, cyhoedd- 
odd waith a gyfenwid “' Diniweidrwydd a'i 
gwyneb agored ;” ac yn fuan cafodd ei ryddhau 
o'r Twr. Yn ebrwydd wedi ei ollyngdod, ym- 
welodd a Thomas Loe, yr hwn a fu yn offerynol 
i gryfhau ei argraffiadau crefyddol, yn Rhyd- 
ychain; a derbyniodd oddiwrtho gyfarwydd- 
iadau gyda golwg ar ei ymddygiad dilynol. 

Yn 1670, derbyniodd Gweithred Cyfarfodydd 
Anghyfreithlon gymeradwyaeth y Senedd; ac 
mewn canlyniad i waith Pen yn pregethu yn 
Heol Eglwys y Gras, cafodd ei gymeryd i fyny, 
a'i anfon i Newgate, Wedi ei gaethiwo yno dros 
ychydig cafodd ei ddwyn i'w brawf; ac er holl 
ymdrech y barnwr, bump o weithiau yn olynol, 
am i'r rheithwyr ei farnu yn euoz, parhasant i'w 
gyhoeddi yn ddieuog. Y pryd hwn bu farw ei 
dad; ac yn fuan ar ol hyn cyhoeddodd Pen 
waith dan yr enw—“'“ Rhyddid hen a Chyfiawn y 
bobl yn cael eî honi;” ac ymosododd mewn dadl 
yn erbyn un lves, pregethwr y Bedyddwyr, o 
High Wycomb, yr hwn a feiodd yn gyhoeddus 
ar athrawiaethau y Crynwyr, ac ymddygiad Pen. 
Oddiamgylch diwedd y flwyddyn anturiodd Pen 
eilwaith 1 bregethu yn Nghaerludd ; ac mewn 
canlyniad cafodd ei gymeryd i fyny a'i anfon i'r 
Twr, ac oddiyno eilwaith i Newgate. Yn 1671, 
tra yn garcharor yn Newgate, ysgrifenodd ei 
lythyr enwog at Uchel Lys y Senedd, at Sirwyr 
Caerludd, ac at Babydd. Cyhoeddodd hefyd 
** Atodiad Gocheliadol i'r Gwirionedd wedi ei 
ddyrclïafu;” “' Gwirionedd wedi ei ryddhau oddi- 
wrth Dwyll;” Amddiffyniad prysuri Egwydd- 
orion ac Ymarferion y Crynwyr; ac “ Achos 
pwysig Rhyddid Cydwybod, yn cael ei ddadleu 
a'i amddiffyn.” 

Pan y gorphenodd y gweithiau uchod yr oedd 
amser ei ryddhad o'r carchar yn dynesu. Wedi 
i hyny gymeryd lle teithiodd trwy Holland a'r 
Ellmyn, i'r dyben i daenu egwyddorion ei blaid 
yn y gwledydd hyny, Nid oes genym un hanes 
reolaidd o'i deithiau y tro hwn. Yr unig beth 
a wyddom yn eu cylch ydyw, y dywedir eì fod 
yn llwyddianus; ac iddo barhau gyda'r un gor- 
chwyl dros weddill y flwyddyn hono. Yn 1672, 
dychwelodd i Loegr, a phriododd Gulielma Maria 
Springette, merch Syr Gwilym Springette, o Dor- 
king yn Susex; a chyfaneddodd yn Riekmans- 
worth. Yn awr teithiodd fel pregethwr yn mhlith 
Crynwyr, a chynorthwyodd yr achos hwnw trwy 
ei gyhoeddiadau a gyfenwid, “' Ysbryd y Gwir- 
ionedd wedi eiamddiflyn;” “* Y Tystion newydd- 
ion wedi eu profi yn llen Hereticiaid;” ' Ym- 
driniaeth eglur âg Ail-fedyddiwr twyllodrus ;” 


PEN 


640 


PEN : ' 


“ Amwisg í'r Ddadl orphenedig ;” “ Cwaceriaeth 
yn lJysenw newydd ar hen Gristionogaeth.” Yn 
1678 parhaodd i deithio fel pregethwr, ac i ddadl- 
eu âg amryw o wrthwynebwyr Cwaccriaeth ac 
Ymneillduaeth... Yn mhlith cyhoeddiadau y 
flwyddyn hon, gellir enwi,—'“ Y Crynwyr Crist- 
ionogol;” Rheswm yn erbyn Cabledd, a Gwir- 
ionedd yn erbyn Ffug;” “Urim a Thum- 
mim ;” “* Doethineb yn cael ei chyfiawnhau yn ei 
phlant;” a'r “ Cristion twyllodrus wedi ei ddy- 
noethi.” 

Yr oedd ei amser hefyd yn cael eì gymeryd i 
fyny, i raddau mawr, mewn dadl gyhoeddus â'r 
Bedyddwyr; ac efea ymdrechodd laweri atal 
gorlifiad erledigaeth yn erbyn yr Ymneillduwyr, 
trwy amrywicl gyhoeddiadau ar yr achlysur, yn 
neillduol trwy lythyrau at amryw ynadon, âc 
at y Brenin, megys ei “ Draethawd ar lwon;” 
** Mantais bresenol Brydain yn cacl ei hystyr- 
led;” a “Gwaedd barhaus y gorthrymedig am 
gyfiawnder.” Yn 1679, yn cyfaneddu o hyd yn 
Rickmansworth, pregethodd gydallawer olwydd- 
iant, gan ddychwelyd lluoedd at egwyddorion 
Cwaceriaeth. Hefyd cynaliodd ddadl gyhoeddus 
â'r enwog Richard Baxter; cyhoeddodd draethawd 
fan yr enw, “' Paul wedi eì daro ì lawr;” a chyf- 
lafareddodd mewn dadl rhwng Ioan Ffenwick ac 
Edward Byling, dau aelod o'i gyfundeb ef ei hun, 
y rhai oeddynt wedi pwrcasu haner cyfran Ar- 
glwydd Berclay o Jersey Newydd, yn Ngogledd 
America. Yn 1676 dadleuodd â íoan Chensy, 
yn achos Cwaceriaeth; cafodd ei osod yn arol- 
ygydd ar achosion meddianol Jersey Newydd; 
dosparthodd hwynt i ddwyreiniol a gorllewinol; 
cyfansoddodd ffurf-Ìywodraeth iddynt, a rhodd- 
odd wahoddiad i gyfaneddwyr sefydlu ynddynt. 
Yn 16/7, parhaodd i arolygu y dosbarth gor- 
llewinol o Jersey Newydd; gosododd ddirprwy- 
wyr i fyned yno, ac anfonodd ymaith ddwy long 
yn cynwys pwrcaswyr a threíedigion. Hefyd 
6alodd ymweliad crefyddol ì Holland a'r Ellmyn 
—pregethodd lawer ar y cyfandir, cafodd dder- 
byniad helaeth, a gwnaeth lawer o ddychweledig- 
ion i'w gysawd, ac yn Frankfort ysgrifenodd ei 


“Lythyr at Eglwysi Crist trwy y byd;” ac yn | 


Rotterdam, “ Galwad, neu Wysiad ar'y byd 
Cristionogol?” Yn 1678, parhaodd i arolygu y 
dosbarth gorllewinol o Jersey Newydd, ac anfon- 
odd yno ddwy long newydd. Ar ran y Crynwyr, 
y rhai oeddynt y pryd hwnw tan erledigaeth 
drom, traddododd ddwy araeth ger bron Cyfeis- 
teddfodd 'Iy y Cyfliedin. Ysgrifenodd y flwydd- 
yn hon, €* Epistol at Blant Goleuni yr Oes hono.” 
Y fiwyddyn ganlynol ysgrifenodd “ Gyfarchiad at 
yr hoìl. Bleidiau Protestanaidd, ar y tymor cyn- 
ddyychiol; yn neillduol at yr ynadaeth, a'r gwyr 
llên, o barth cynydd Rhinwedd a Chariad.” Yr 
oedd y Cyfarchiad hwnw wedi ei gyfansoddi yn 
dda, a thynodd gryn sylw. Hefyd yn yr un 
flwyddyn ysgrifenodd ddau draethawd arall, y rhai 
a gyfenwodd, “* Mantais fawr Prydain yn newis- 
iad Senedd Newydd,” ac “Un Ddyfais gyda 
golwg ar les Prydain.” 

Yn 1680, anfonodd ddeiseb at Siarls ÍI, am 
fraint-lythyrau ar ddarn o dir yn America, yn 
lle yr arian dyledus ar y llywodraeth i'w dad. 
Tueddwyd ef i hyny gan ei awydd i daenu 
egwyddorion y Crynwyr yn y wlad hono; ac 


| ysgrifenodd ragymadrodd rhagorol iddo. 


hefyd gan chwenychiad am sefydlu ymerodr- 
aeth rinweddol yn y wlad newydd, siampl yr hon 
a allasai fuddioli gwledydd ac oesoedd dyfodol. 
Yn y flwyddyn ganlynol cafodd ei ddymuniad 
trwy dderbyn braint-lythyr brenhinol ar y rhan- 
dir geisiedig ; yr hwn o barch i'w dad a gyfenwyd 
Peusylfania.. Wedi cael gan belled a hyny yr 
hyn yr oedd yn ddymuno, cyhoeddodd yn ddi- 
oedi, “ Hanes Pensylfania, yn nghyd âg Amod- 
au Gwerthiad,” y rhai a sefydlwyd ganddo yn 
y modd mwyaf mnanteistiol a ffafriol i'r brodor- 
ion cynhenid. Prysurodd mewn canlyniad i 
dynu cynllun llywodraeth, yn yr hon y gofalodd 
yn neiÌlduol am iawnderau cydwybod. Ar ol 
hyn anfonodd ymaith dair llong yn llwythog o 
fudwyr a dirprwywyr, gyda'r rhai yr ysgrifen- 
odd lythyr rhagorol a yr Indiaid, yn egluro ei 
olygiadau a'i ddyben wrth ddyfod i sefydlu yn 
eu plith. Yn y flwyddyn hon cafodd ei ddewis yn 
aelod o'r Gymdeithas Frenhinol. Yn y íflwydd- 
yn ganlynol cyhoeddodd gynllun ei Ne 

êr- 
byniodd anrheg adnewyddolo dir yn America, 
tan yr enw Tiriogaethau; ac yna mordwyodd 
i'r Castell Newydd, yn y wlad hono. Yn yv 
Uchel-dir galwodd yn nghyd yn uniongyrchol 
Gymanfa o Grynwyr; ac arol hyny ymwelodd 
â Chaerefrog Newydd, a Thir Mair. Wedi 
dychwelyd oddiyno cadarnhaodd ei gyngrair â'r 
Indiaid; aeth i Bensylfania, a sefydlodd ar safle 
ei ddinas newydd, yr hon a alwodd yn Phila- 
delphia.. Wedi hyny dosbarthodd y wlad yn 
siroedd —lluniodd  drefgorddau ( ownships,)— 


| gosododd lo crwi o dir i George Ffox, sylfaen- 


wr y Crynwyr—derbyniodd adgyfnerthiadau 
newyddion o sefydlwyr—trefnodd sirwyr ar y 
gwahanol siroedd —a chyhoeddodd wysiadau 
gyda golwg ar gynulliad cymanfaoedd gwladwr- 
iaethol yn y gwanwyn canlynol. Tra yn ym- 
drafferthu yn y modd yma, nid esgeulusodd mewn 
uu modd ei grefydd bersonol. Gogoneddu Duw 
oedd prif amcan ei fywyd; ac nid oedd ef» mor 
gysurus un amser, a phan y byddai ganddo 
sylfaen i feddwl fod hyny yn cymeryd lle. Yn 
1688, ymosododd ary gorchwyl o reoleiddio y 
sefydliad. Ynmgynullodd y gymanfa—sefydlwyd 
rheithwyr—dechreuwyd adeiladu Philadelphia, 
yr hyn a gafodd eì ddwyn yn mlaen gyda byw- 
iogrwydd neillduol—chwiliwyd ansawdd tiriog- 
aeth Pensylfania gan wrthrych ein cofiant, ac 
anfonwyd hanes naturiol y sefydliad ganddo at 
gymdeithas rydd y masnachwyr. Yn 1684, 
wedi derbyn hanes erledigaethau newyddion 
yn Mrydain, penderfynodd ddychwelyd, i'r 
dyben i wneyd ei ran yn yllys er eu hatal. Yn 
y cyfamser sefydlodd drefn dysgyblaeth i'r Cyf- 
eillion yn Pensylfania—cynaliodd gynadleddau, 
a gwnaeth gyfamodau &'r lndiaid—hwylusodd 
adeiladiad ei ddinas—ysgrifenodd lythyr ymad- 
awol at eì gyfeillion—darparodd ar gyfer y llyw- 
odraeth yn ei absenoldeb oddiwrthynt—ac yna 
mordwyodd i Loegr, lle y ííriodd mewn dyogel- 
wch ac iechyd, Yn 16S5, ar farwolaeth Siarls 
LI., cafodd eì ddyrchafu i ffafr Iago II.; ac yn ei 
fynych gyfrinachau â'r brenin efe a ymdrechodd 
lwyddo pydag efi fabwysiadu mesurau framor, a 
llwyddodd i gael maddeuant i Ioan Locke. 'Trwy 
cì gysylltiad â'r llys eollodd ei boblogrwydd ; 


PEN 


641 


PEN 


ond nid oedd hyny o fawr bwys yn eì olwg, gan 
uad oedd yn drachwantus am enw mawr. Yn 
ei absenoldeb nid oedd gwladwriaeth Pensylfania 
mor dawel ag yr oedd efe yn dymuno; ac o 
herwydd hyny daeth gohebiaeth yn angenrheid- 
iol rhyngddo ef â'r rhai yr oedd wedi ymddiried 
ei llywyddiaeth yn ei absenoldeb iddynt. 

Yn 1686, haerwyd gan elynion y brenin, fod 
Pen yn Babydd a Jesuad; a chymerodd goheb- 
iaeth le rhyngddo ef a Tilotson ar yr achos. Y 
pryd hwn ysgrifenodd “Hanes pellach o Pen- 
sylfania,” ac hefyd “ Amddiffyniad i Dug Buck- 
ingham.” Yn fuan wedi hyny ymwelodd â 
Holland, gyda golwg ar helaethiad crefydd yn y 
Wlad hono; a chymerodd arno gyflawni archiad 
oddiwrth y brenin at Dywysog Orange. Ar ei 
ddychweliad i Loegr teithiodd fel pregethwr yn 
mhlith y Crynwyr; allafuriodd lawer er terfynu 
yr ymrafaelion ag oeddynt yn parhau i banfodi 
yn Pensylfania; o herwydd pa rai y cyfnewid- 
lodd drefn y llywodraeth trwy gommissiwn, gan 
sefydlu y cyflawniad: mewn pump o bersonau. 
Yn 1617, y brenin yn cael ei eífeithio gan ddar- 
luniadau Pen, a gyhoeddodd ryddid cydwybod 
yn Lloegr, gan atal gweinyddiad cyfreithiau 
cosbawl mewn achosion crefyddol. Mewn can- 
lyniad i'r cyfryw gyhoeddiadau, y Crynwyr a'i 
hancrchasanut, gan sefydlu Pen i gyflwyno yr an- 
erchiad iddo. Wedi hyny, yn y ílwyddyn hon, 
bu yn pregethu yn amryw o siroedd Lloegr, yn 
neillduol yn ffair Caerodor, yn Chew, o tan 
dderwen, lie yr oedd y brenin yn ei wrando; ac 
ysgrifenodd hefyd ddau draethawd, un tan yr 
enw “Cynghor da i Eglwys Loegr, ac Ymneill- 
duwyr Pabaidd a Phrotestanaidd” a'r llall, “* Y 
Gwrthddad! penaf a mwyaf poblog yn erbyn di- 
ddymiad y Cyfreithiau Cosbawl, yn cael ei 
adrodd, a'i wrth-brofi.” Yn ystod y flwyddyn 
hon, cymerodd cryn welliant le yn achosion Pen- 
sylfania, er fod angen neillduol am ei bresenol- 
deb a'i gynorthwy ef yno. Yn 1688, esgynodd 
Gwilym yr orsedd; ac wedi colli o Pen eî nodd- 
wr Iago, cafodd ei gymeryd ifyny, ei holi yn 
ngwydd Arglwyddi'r Cynghor, a'i rwymo i roddi 
meichnion dros ei ymddangosiad; ond ar ei ym- 
ddangosiad, yn ol ei ymrwymiad, yn y flwyddyn 
ganlynol, ni chafodd un cyhuddiad ei ddwyn 
yn“ei erbyn; a chafodd ei ollwng yn rhydd 
yn ngwydd y llys. Yn flwyddyn hon 
cymerodd Gweithred Goddefiad le, yr hyn 
a achosodd lawenydd mawr i Pen. Gyda 
golwg ar achosion Pensylfania efe a addysgodd 
benog y cynghor i sefydlu ysgol ieithadurol gy- 
hoeddus yn Philadelphia. Yn 1690, cafodd Pen 
ei ddaÌ drachefn ar y cyhuddiad o ohebu a Iago 
1i. 
ac amddiffynodd ei hun gyda deheurwydd neill- 
duol, ond gorfu arno eilwaith roddi meichnion, 
er na ddygwyd un cyhuddiad yn ei erbyn, ar ei 
ymddangosiad mewn canlyniad gerbron y llys, 
eithr iddo gael ei ryddhau fel o'r blaen. Pender- 
fynodd yn awr ddychwelyd i Pensylfania, ond 
cafodd eto ei ddal a'i brofi, er i'r canlyniad brofi 
yr un mor anrhydeddus y tro hwn a'r troau 
blaenorol; canys er i dystiolaeth gael ci 
dwyn yn ei erbyn, methwyd ei gael yn euog 
o un bai, a chafodd. ei ryddhau mewn can- 
Jyniad. Yr oedd yn awr ar fin mordwyo 


Ymddangosodd gerbron y brenin Gwilym, | 


i Pensylfania; ond cafodd ei gyhuddo gan 
ddihir-wraig o'r enw Ffwler; yr hon a gyhoedd- 
wyd wedi hyny gan y senedd yn dwyllodrus. 
Anfonwyd ceisiaid i'w gymeryd 1 fyny ; ac felly 
cafodd ei fordaith i Pensylfania ei hatal. Pen- 
derfynodd Pen yn awr ar neillduedd ; gan y bu- 
asai myned i Pensylfania, er mwyn dianc yn 
hollol ddifudd, am y buasai yno yn atebol i gyf- 
reithiau Brydain; ac y buasai ei waith yn rhoddi 
ei hun i fyny i'r ynadaeth, yn angenrheidiol. 
Dechreuwyd teimlo, yn awr, yn ddwys y 
diffyg o bresenoldeb Pen yn y diriogaeth; gan 
fod aelodau'r cynghor yn honi awdurdod nad 
oedd yn perthyn iddynt,a bod terfysgiadau ac an- 
foddlonrwydd yn cyfodi mewn canlyniad. Gydag 
annhegwch ac anghyfiawnder ag sydd yn warth 
tragywyddol ar weinidogion yr amser hwnw, 
danfonwyd allan gyhoeddiad i gymeryd Pen i 
fyny. Collodd yn awr ei enwogrwydd yn 
mhlith rhai o'i gyfeillion ei hun, y rhai oeddynt 
naill ai yn analluog, neu yn anewyllysgar i 
gydnabod cei werth; ond yr enwog Locke a'i 
cofiodd pan yn ei gyfyngder, ac a lonodd ei 
feddwl yn fawr trwy ymweled ag ef. Yn y 
flwyddyn hon cyhoeddodd Ragymadrodd i am- 
ddiffyniad Barcley ir Crynwyr ; acyn y wyddyn 
ganlynol ysgrifenodd ei “ I'esurau Uniawn,” yn 
nghyd â thraethawd yn proffesu bod yn “ All- 
wedd er gwybod a gwahaniaethu egwyddorion y 
Crynwyr.” Yn ysbaid y ddwy flynedd y cry- 
bwyllwyd olaf am danynt, yr oedd amgylchiadau 
Pensylfania yn myned o hyd yn fwy dyrus; gan 
fod terfysgiadau gwladol wedi cyfodi rhwng y 
dalaeth a'r tiriogaethau, a bod rhwygiad eglwys- 
ig wedi cymeryd lle ynddynt, trwy offerynol- 
iaeth George Keith. Yn 1693 cafodd ei amddi- 
fadu gan y brenin Gwilym o'i lywyddiad; a 
phenderfynodd yn awr ar ddychwelyd i Pensyl- 
fania; ond lluddiwyd ef gan ddyryswch eì am- 
gylehiadau rhag cyflawni eì ddymuniad. Yn awr 
ysgrifenodd “* Ffrwythau ei Unigrwydd,” yn 
nghyd â “'Thraethawd gyda golwg ar sefyllfu bre- 
senol a dyfodol lwrop.” Yn ebrwydd wedi hyn 
cafodd wrandawiad gan y brenin Gwilym yn ei 
lys, a'i rhyddhau. Tystiodd y brenin y gallai 
fyned yn mlaen a'i waith mor rhwydd ag y mynai, 
gan nad oedd ganddo ef ddim yn ei erbyn. 
'T'ua diwedd y flwyddyn hon cafodd ei ymddifadu 
o'i wraig garuaidd, berffeithlawn, a rhagorol. Y 
flwyddyn hon amgylchiadau Pensylfania a ym- 
ddangosent yn fwy gobeithiol. Yn y flwyddyn 
1694, cfe a ysgrifenodd “ Hanes Codiad a Chyn- 
ydd y Crynwyr;” hefyd, “ Ymweliad â'r Iu- 
ddewon;” a “ Hanes ei daith i Holland a'r 
Ellmyn, yn 1677.” Canfu y brenin Gwilym 
o'r diwedd ei gamsyniad, ac herwydd hyny efe 
a adferodd ei lywodraeth i Pen, Teithiodd Pen 


| y flwyddyn hon yn mhlith Crynwyr Lloegr fel 


pregethwr; ac ar yr un pryd cyfarwyddodd reol- 
aeth amgylchiadau Pensylfania. Yn y flwyddyn 
ganlynol traddododd i'r 'y Cyffredin ysgrif syn- 
hwyrlawn a yhagorol, ar addasrwydd o dderbyn 
tystiolaeth y Crynwyr fel llw, a pharhaodd i 
bregethu yn eu plith. Yn 1690, priododd yr ail 
waith â Hannah, merch Thomas Calow, Yswain ; 
ac yn fuan wedi hyny cafodd ei ymddifadu o'i 
unig fab. Y flwyddyn hon ysgrifenodd ei “Grist- 
ionogaeth Gyntefig wedi ei hadnewyddu,” Yn 


PEN 


642 


PEN. 


1697, cyhoeddodd ocheliad yn erbyn ysgrif Ty'r 
Arglwyddi, yn erbyn cabledd. Yn 1698 ym- 
welodd â'r Iwerddon fel pregethwr, a chyhoedd- 
odd amryw draethodau yn ffafr Cwaceraeth, Yn 
1699, penderfynodd ymweled ag America; ac 
wedi anerch pobl Dduw yn mhlith y Crynwyr 
yn gyffredinol yn mhob Ìle, trwy lythyr, cyr- 
haeddodd afon Delaware ar y dydd olaf yn mis 
'Taehwedd, wedi mordaith flinderus o ddeuddeg 
wythnos. Aeth yn mlaen yn uniongyrchol i 
Philadelphia—cyfarfu â'r gymanfa, a chadarna- 
odd ysgrifau yn erbyn mor-ladrad a masnach 
anghyfreithlon. 

Yn 1700, ymneillduodd i Pendre, a lluniodd 
amryw benderfyniadau yn ffafr yr Indiaid a'r 
caethion—teithiodd fel pregethwr trwy'r dalaeth 
a'r tiriogaethau, ynysoedd Jersey a Thir Mair— 
galwodd yn nghyd gymanfa newydd yn Nghastell 
Newydd; a thrwy ei ddoethineb a'i uniondeb, 
terfynodd eu hymraniadau. Yn 1701 aeth i'r 
Jersey Ddwyreiniol, i'r dyben i ostegu terfysg— 
gwnaeth gyngrair â'r Susgrehaniaid, yn nghyd 
ag Indiaid eraill—cynygiodd gynllun masnach 
â hwynt gyda golwg ar eu dyogelu rhac profi 
yn dwyllodrus, ac er mwyn diwygio eu moesau. 
Erfyniwyd yn awr arno am ddychwelyd i Loegr; 
ac herwydd hyny efe a alwodd yn nghyd y Gym- 
anfa; a arwyddodd y fraint-ysgrifen newydd; a 
sefydlodd Philadelphia yn ddinas; a gyfansodd- 
odd eisteddfod wladwriaethol; aca fordwydodd i 
Loegr, lle y tiriodd tua chanol Rhafyr. Yn 1702 
a 1703, efe a gyflwynodd gyfarchiad y Crynwyr 
i'r Frenhines Ann; ac ysgrifenodd “ Nodiadau 
ar yr ysgrifyn erbyn Cydffurfiad Achlysurol;” 
hefyd, “ Ychwaneg o Ffrwythau Unigrwydd ;” 
yn nghyd a Rhagymadrodd i “ Deithwyr Sion 
wedi eu cysuro.” Yn 1704 hyd 1708 ysgrifenodd 
“ Ragymadrodd i Lafur Efengylaidd Ysgrifen- 
edig Ioan Penwyn' —teithiodd yn llwyddianus, 
yn ngorllewin Lloegr—ysgrifenodd lythyr cyff- 
redinol at Gymdeithas y Crynwyr—ymndrafferth- 
odd mewn cyfraith â chyflawnwyr ewyllys ei 
oruchwyliwr—ac o herwydd na dderbyniodd ad- 
gyweiriad o lys yr uchel Gaunghellwr, gorfu arno 
fyw mewn canlyniad o fewn rheolau carchar y 
Ffleet.. Ni ddygwyddodd dim hynod o 1709 i 
1712, oddigerth iddo orfod gwystlo'r dalaeth — 
iddo ysgrifenu dau neu dri rhagymadrodd i weith- 
ion y Crynwyr—ac iddo, yn y flwyddyn a gry- 
bwyllwyd ddiweddaf, gael ei daro gan y parlys 
mud. Yr oedd ei iechyd yn awr yn anmharu yn 
raddol, er iddo fyw ychydig flynyddoedd yn hwy. 
Cafodd ei analluogi i fod yn gyhoeddus ddef- 
nyddiol; ac o'r diwedd bu farw ar y degfed ar 
hugain o Orphenaf, 1718, yn 74 oed, wedi byw- 
yd o lafur ac ymdrech, bron anghymarol. 

PENADUR, (penad,) blaenor: mewn ystyr 
eglwysig, archesgob, yr hwn sydd uwchlaw yr 
esgobion, ac yn awdurdodi arnynt. Penadur 
eglwysig Brydain yw archesgob Caerefroc; ac 
Archesgob Caergrawnt a elwir Penadur Aol 
Frydain. 

PENADURIAETH, (penadur, unrhyw flaen- 
oriaeth; pa un bynag aì mewn teilyngdod per- 
s0nol—mewn parch ac anrhydedd—mewn gradd 
ac urddas—neu ynte mewn awdurdod a llywodr- 
aeth, y byddo. 

PENADURIAETH PEDR, yn ol barn y 


Pabyddion, yw ei flaenoriaeth a'i uwchafiaeth ef 
ar yr apostolion eraill, mewn gallu ac awdurdod. 
Ymddengys nad oes un sail i'r cyfryw dyb, os 
ystyriwn, yn 1. Nad oes un erybwylliad am y 
fath beth yn un lle yn y Testainent Newydd. 2. 
Nad oes un swydd uweh na'r un apostolaidd 
yn eglwys y Testament Newydd; nac un enw 
uwchlaw apostol, yn cael ei gymhwyso at Pedr, 
na neb arall, yn holl ysgrifeniadau yr efengylwyr 
a'r apostolion. Nid oes yn y rhai hyny unrhyw 
grybwylliad am arch-apostol, arch-esgob, arch- 
athraw, rhaglaw, neu ficer Crist, na dim o'r 
cyffelyb. 3. Nad oes un hanes gredadwy i Pedr 
erioed honi y fath uwchafiaeth ac awdurdod ar ei 
frodyr; nac un crybwylliad ysgrythyrol iddynt 
hwythau, ar unrhyw achlysur, gydnabod y fath 
beth; ond yn hollol groesi hyny, “'gwrthwyn- 
ebodd Paul ef yn ei wyneb, pan yr oedd i'w feio,” 
a dywedodd, ““nad oedd efe yn ol i'r apostolion 
penaf ;'” ïe, iddo ragori arnynt oll mewn dyodd- 
efiadau a llafur, Gal. ii. 11; 2 Cor. xi. 5, 23— 
27; 1 Cor. xv. 10. 4. Bod y cyfryw dyb yn 
anghyson â chyfarwyddyd Crist i'r apostolion, 
pan y gwaharddodd iddynt dra arglwyddiaethu ar 
eu gilydd, fel yr oedd y cenhedloedd yn gwneuth- 
ur, Math. xx. 26, 27; Luc xxii. 14, 24. 5. Nad 
oes un cysgod o'r fath beth i'w ganfod yn hanes 
y cyngor apostolaidd yn Jerusalem, ar achlysur 
y ddadl yn nghylch enwaediad; lle y gallesid 
dysgwyl yn naturioli gael engraifft o hono, pe 
buasai yn hanfodi, Act. xv 6—29. 

Dengys y sylwadau blaenorol nad yw penadur- 
iaeth y Pab yn hanfodi, eithr yn nychymyg disail 
y Pabyddion ; ac o ganlyni d nad oes un sylfaen 
i uwchafiaeth y Pab, yr hon y maent hwy yn 
cynyg ei hadeiladu ar y cyfryw benaduriaeth 
ddychymygol. Gwir fod Pedr yn un o gyntaf 
alwedigion Crist; a thebygol eì fod yn fwy parod 
i lefaru na'i frodyr; ac o herwydd hyny ei fod 
yn cymeryd, ac yn ca-l, y flaenoriaeth ganddynt 
yn gyffredin mewn cyfeillachau. Ond ofer iawn 
fyddai casglu oddiwrth hyny ei fod yn awdurdodi 
arnynt; gan fod rhyw un yn rhwym o flaenori 
yn mhob cyfr nach. 

PEN-ARGLWYDD, goruchel-lywydd, 

Mewn ystyr briodol, i Dduw yn unig y mae 
yr enw Penarglwydd yn gweddu. Efe yn unig 
“sydd Oruchaf,” Ps. lxxxiii. 18. ““ Y bendigtd- 
ig a'r unig Benaeth, brenin y brenhinoedd, ac Ar- 
glwydd yr arglwyddi,” yw efe, I Tim. vi. 15. 

PEÊN ARGLWYDDIAETH, awdurdod or- 
uchel ac annibynol. 

PEN-ARGLWYDDIAETH DUW, yw hollol 
annibyniaeth yr ewyllys ddwyfol ar bob rhwym- 
edigaethau allanol, yn y gweinyddiad o rad rodd- 
ion; neu mewn geiriau eraill, hollol ryddid y. 
Goruehaf oddiwrth bob rhwymedigaeth allanol, 
yn y cyflawniad o'i ewyllys, fel Creawdwr a 
chymwynaswr. 

Y mae y darluniad hwn o Ben-arglwyddiaeth 
Duw yn dysgu yn 1. Mai unig wrthrych ei 
gweithrediad yw lles a daioni ei deiliaid; ac o gan- 
lyniad nad yw Duw un amser fel Pen-arglwydd, 
yn gweithredu er niwaid ei greaduriaid; eithr yn 
wastad er cu mantais. Nid yw efe yn poeni nac 
yn cosbi neb fel Pen-arglwydd. Tan y cymeriad 
o lywydd, neu osodwr cyfraith, y mae efe yn 
cosbi; a hyny mewn eanlyniad i bechod, ac 


PEN 


64 


9 


PEN 


Y 


a. 


mewn holl gyfartalwch i'w amledd a'i ddrygedd: 
ond yn unig tan y cymeriad o Ben-arglwydd y 
mae efe yn gweini ffafrau, a rhad roddion; a 
hyny nid yn unig beb rwymau, ond hefyd yn 
aml yn ngwyneb y drwg-haeddiant a'r annheil- 
yngdod mwyaf, Tit. iii. 3—7. Nid yw Amosiii. 
G6, a Rhuf. ix. 22, yn gwneuthur dim mewn 
gwirionedd yn erbyn hyn; oblegyd cerydd 
meddygol, yn cynwys yn unig ataliad daioni, a 
olygir yn yr adnod flaenaf; a gweithrediad Pen- 
arglwyddiaeth, “yn goddef trwy hir ymaros 
lestri digofaint wedi eu cymhwyso,” trwy bech- 
odau personol, “i golledigaeth,” a olygir yn yr 
olaf. Edr. 4rfaeth. Pan y mae pechaduriaid 
yn dyoddefcosb, dyoddefantbob amser mewn can- 
lyniadi bechod ; ond pan y maent yn derbyn ben- 
dithion, derbyniant hwynt yn ddieithriad fel rhad 
roddion, mewn llwybr hollol Ben-arglwyddiaeth- 
ol. 2. Mai rhyddid yr ewyllys ddwyfol, oddi- 
wrth rwymedigaethau allanol, yn y gweinyddiad 
o rad-roddion, yw penarglwyddiaeth Duw. Er 
nad yw efe yn ddyledwr ì neb; nac yn y gwein- 
yddiad o'i ffafrau o tan rwymau ineb; eto y 
mae o tan rwymau natur i weini hyd yn nod y 
rhai hyny mewn modd cyson â'i ogoniant, fel 
Bod anfeidrol ddoeth, santaidd.a da. Er nad yw 
yn ddyledwr i neb arall; eto gall fod yn ddyledwr 
iddo ei hun. Er nad yw o tan rwymau allanol, 
neu rwymau dyled i neb yn y gweinyddiad o'i 
ffafrau; eto y mae perffeithrwydd ei natur yn ei 
dueddu a'i rwymo! i'w gweini bob amser, mewn 
modd santaidd a da. Nid arglwyddiaeth ormesol 
a direol yw Pen-arglwyddiaeth Duw; ond hael- 
edd anchwiliadwy Bôd holl-ddigonol, o dan reol- 
aeth anfeidrol ddoethineb, a. santeiddrwydd di- 
frycheulyd. Hollol ryddid Bod hollddigonol i 
wneuthur y daionia ewyllysioi'rneb a fyno, mewn 
modd cyson âg anrhydedd ei gymeriad, f«l llyw- 
ydd naturiol a moesol y bydysawd ydyw. Ynddi 
ei hun nid yw yn cynwys dim ag sydd yn arswydus 
na dychrynllyd. Í'r doeth a'r da y mae yn achos 
gorfoledd a llawenydd annrhaethol. I'r cuog 
edifeiriol, o ddynolryw y mae yn cynwys sylfaen 
gobaith; gan iddi dueddu y Goruchaf i drefnu 
ei Fab yn Iawn er dyogelu anrhydedd ei gweith- 
rediad, yn y gweinyddiad o faddeuant pechodau. 
Nid yw yn drygu neb; ond y mae yn lleshau 
miloedd. Hyn a barodd i'r Psalmydd ddywed- 
yd, “ Yr Arglwydd sy'n teyrnasu; gorfoledded 
y ddacar, a llawenyched ynysoedd lawer.” Hyn 
hefyd a barodd i Iachawdwr y byd, a phrif Gy- 
mwynaswr dynolryw, ddywedyd, “I ti yr ydwyf 
yn diolch, O Dad, Arglwydd nef a daear, am iti 
guddio y pethau hyn rhag y doethion a'r rhai 
deallus, a'u datguddio o honot i rai bychain. Je, 
O Dad; canys felly y rhyngodd bodd yn dy 
olwg.” Nid oes achos, mewn gwirionedd, i neb 
grynu rhagddì, ond yn unig y rhai sydd yn 
gwneuthur eu hunain trwy bechod yn annheil- 
wng ac analluog o'i ffrwythau iachusol; sef ffafr- 
au Duw. 

Bod Duw yn feddianol ar yr awdurdod oruchel 
a ddarluniwyd sydd amlwg, yn 1. Oddiwrth 
dystiolaeth eglur a phendant yr ysgrythyrau 
santaidd, Esa. xlvi. 2, 11; Jer. x. 23; Math. 
xi. 25, 26; Rhuf.ix. 15—24; xi. 34, 35; Eph. 
xi. 11; Dan.iv.35; Dat.iv. 11. 2. Oddiwrth 
ei uwchafiaeth, holl-ddigonolrwydd, hollol an- 


nibyniaeth, a'i anfeidrol berffeithrwydd. Y mae 
uwchlaw pawb; nid ocs arno eu hangen; nis 
gallant ei leshau; ac o herwydd hyny nid yw efe 
yn ddyledwri neb; hyny yw y mae yn Ben- 
arglwydd. 3. Oddiwrth ei weithredoedd; sef 
creadigaeth, rhagluniaeth, a phrynedigaeth. Y 
mae y rhai hyn yn goffeini bythol o'i Ben- 
arglwyddiaeth, yn gystal ag o'i ddaioni a'i ras- 
lonrwydd. Ynddynt yr ydym yn canfod eng- 
reifftiau amrywiog, anifeiriol, ac eglur, o'i gweith- 
rediad. Megys nad oedd arno rwymau nac 
angen i greu; felly hefyd nid oedd arno un 
rhwymau annibynol ar ei ewyllys i greu pan ac 
fel y gwnaeth. Gallasai ddechreu yn gynarach 
ar y gorchwyl, neu ynte ei adael yn hwyrach 
heb ei gyflawni. Gallasai greu llai, neu fwy o 
fydoedd ac o greaduriaid nag a wnaeth. Gallasai 
gynysgaeddu y gwahanol greaduriaid a wnaeth 
â galluoedd gwahanol i'r rhai sydd ganddynt; a 
threfnu eu sefyllfaoedd a'u manteision yn hollol 
groes i'r peth ydynt... Nid oedd arno rwymau, 
ar ei ewyllys i gadw neb o'r hil ddynol mwy na'r 
angylion syrthiedig; ac nid oedd arno rwymau, 
annibynol ar yr unrhyw, i gadw yrhai a gedwir. 
“Yr hwn sydd yn gweithio pob peth yn ol 
cynghor ei ewyllys ei hun,” yw efe. 

Y mae y sylwadau uchod, yn dysgu, yn l. 
Nad oes un sylfaen ysgrythyrol i'r athrawiaeth 
ddychrynllyd o wrthodedigaeth anamodol. Y 
mae rhai wedi tybied byny; ac yn haeru eì bod 
yn anwahanol gysylltiedig âg etholedigaeth an- 
amodol. Ond gwrthwyneb gymeradwyaeth, 
ac nid etholedigaeth, yw gwrthodedigaeth, ac 
ar ymddygiadau pechadurus ei deiliaid, ac nid 
ar ben arglwyddiaeth Duw, y mae gwifthoded- 
igaeth y Beibl yn sylfaenedig, Diar.i. 28—31; 
Hos.ix. 17; Math. vii. 22, 234.. Gwelsom nad 
yw Duw f.l Pen-arglwydd, yn cosbi neb; ond 
mai lles a daioni yn unig sydd yn deilliaw o'i 
weithrediadau Pen-arglwyddiaethol, _ Ffrwyth 
Pen-arglwyddiaeth yn unig yw pob daioni natur- 
iola moesol.—2. Nad oes un sylfaen i ddynol 
ymffrost. Pa ddaioni bynag sydd gan neb, y 
mae wedi ei dderbyn oddiwrth Dduw, mewn 
ffordd hollol Ben-arglwyddiaethol. Gellir gofyn 
i bob un yn ddiwahaniaeth, “Pwy sydd yn 
gwneuthur rhagor rhyngot ti ag arall? a pheth 
sydd genyt a'r nas derbyniaist? Ac os derbyn- 
iaist, paham yr wyt ti yn gorfoleddu, megys pe 
bait heb dderbyn?” Yn y llwch y mae ein lle 
ni. Duw yn unig a ddylai gael y clod am bob 
da.—3, Nad oes un sail gan neb i rwgnach. yn 
erbyn goruchwyliaethau Duw ; nac ychwaith i'w 
feio o'u herwydd. Nid yw Duw yn ddyledwri 
neb; ac os ydyw yn rhoi yn helaethach i rai na'u 
gilydd, nid yw trwy hyny yn gwneuthur cam 
a'r rhai y mae yn cyfranu lleiafiddynt; gan nad 
oedd arno rwymau i roddi dim iddynt. Gall 
wneuthur fel y myno â'i eiddo ei hun. Tra y mae 
yn lleshau rhai, nid yw yn niweidio eraill. Yn 
lle grwgnach dylem ddiolch; ac yn lle anfodd- 
loni dylem ymostwng, a rhyfeddu ein bod yn 
cael dim ganddo. Edr, Etholedigaeth, Gwrihod- 
edigaeth. 

PENBOETHNI, (pen-poethni,) brwdfrydedd 
ynfyd, neu dymherau gorwyllt, yn cyfodi oddiar 
ddychymygion gweigion, ac yn tueddu eu deil- 
iaid i ymddwyn yn afreolaidd ac afresymol yn 


PEN 


PEN 


eu perthynas â phethau naturiol neu grefyddol. 

Y mae gwahaniaeth dirfawr rhwng penboethni 
a serchiadau gwir grefyddol—llawenydd a gor- 
foledd yn yr Ysbryd Glan—gwresogrwydd ys- 
bryd yn ngwaith yr Arglwydd—n sel danbaid 
yn y cyflawniad o'r hyn sydd dda, buddiol, 
pwysig, a chanmoladwy, Ps. lxii. l, 2; cxix. 


20; Esa.lxi. 10; Hab.iii. 17, 18; Luc xxiv. 


32; 1 Pedri. 8. Y mae y blaenaf yn wrthun a 
niweidiol; ond yr olaf yn hardd, yn fuddiol, 
angenrheidiol, a thra dymunol. _ “ Gwelais, 
(medd Mr. Simpson,) gynifer o Gristionogion 
claear yn ymadael a'r byd, mewn agwedd mor 
amheus, ofnus, anghysurus, a therfysglyd, fel 
yr wyf yn tystiolaethu yn y modd mwyaf difrifol, 
y byddai yn well genyf, os yr Arglwydd a'i myn, 
gael ymadael â'r corff a'm grasau mewn cyflawn 
weithrediad, a myned yn fy llawn hwyliau i 
mewn i'r porthladd nefol, na_phe cawn fy 
ngwneuthur yn ymerawdwr ar yr holl fyd. Gwn 
y bydd i'r fath gyfaddefiadau fy nwyn dan gy- 
huddiad o benboethni, a sel «mnhymerus; ond 
yr ydwyf â'm holl galon yn diystyru pob cy- 
huddiad o'r fath, ac yn tosturio cymaint wrth 
gyflwr ei awdwyr athronyddol, ag y dichon neb 
o honynt hwy fod yn tosturio wrth sefyllfa y 
Cristion gwresog a selog. Ni ddymunwn ym- 
adael â chwareufwrdd bywyd yn ysbryd Boling- 
broke, Hume, Gibbon, Chesterfield, Godwin, &c. 
Yn fy nghyfrif i, cymeradwyaeth brofiadol, 
deimladol, a hyderus gysurus y nef, sydd o 
werth anmhrisiadwy; ond canmoliaeth dynion 
penrydd, o arddelwadau athronyddol, sydd ond 
o ychydig bwys.” Stmpson's Plea, p. 300. 
Sizth Fdition. 

Nid ydym i ddysgwyl neb rhyw ddatguddiad- 
au newyddion, ychwanegol at eiddo yr ysgry- 
fhyrau santaidd; ac nid oes genym un.sail i 
ddysgwyl derbyn na mwynhau neb rhyw ddon- 
iau gwyrthiol, cyffelyb i'r rhai yr oedd yr apos- 
tolion wedi eu cynysgaeddu â hwynt. Y mae y 
gyfrol ddwyfol wedi ei gorphen a'i selio, a'r oes 
wyrthiol wedi darfod am byth. Dysgwyl am y 
cyfryw bethau fyddai yn ynfydrwydd; proffesu 
ein bod wedi eu derbyn, ac yn feddianol arnynt, 
fyddai yn benboethni, os nad yn wallgofrwydd 
crefyddol. “Beth bynag fyddo ein tybiau, gol- 
ygiadau, a theimladau, os ydynt yn afresymol-— 
os nad ydynt yn tueddu i'n darostwng, yn llyw- 
odraethu ein tymherau, ac yn rheoleiddio ein 
bucheddau, gan ein gwneuthur yn dduwiol, cyf- 
iawn, gonest, a gweddaidd, gallwn fod yn sicr 
nad ydynt o Dduw ; eithr mai ffrwyth ymenydd 
gorwyllt ydynt. Ond os bydd y meddwl yn 
cael ei oleuo yr ewyllys gyndyn yn cael ei 
gwneuthur yn ufydd, eî thynu oddiwrth y drwg, 
a'i thueddu at y da; os bydd y galluoedd yn cael 
eu cynhyrfu i weithredu er gogoniant Duw a 
lles dynion; os bydd llygredigaethau naturiol y 
galon yn cael eu darostwng; os bydd y tangnef- 
edd a'r llawenydd a fwynheir yn cyfodi oddiar 


olwg ar ddaioni Duw, ac yn cael ei gymdeithasu | 


â thymer meddwl ysbrydol—â chalon wedi ei 
chysegru i'r Arglwydd—ac â buchedd santaidd 
a defnyddiol, gallwn fod yn sicr, gan nad beth y 
dewiso dynion eu galw, eu bod wedi deilliaw 
oddiwrth Dduw; canys hebddo ef, ni allasai dim 
na neb arall achosi y fath effeithiau.” 


PENBOETHIAID, (penboeíâ,) coegweled- 
yddion, gorwylltiaid; neu wag freuddwydwyr, 
yn cymeryd arnynt fod yn cael datguddiadau 
oddiwrth Dduw, a'u bod dan ysbrydoliaeth. Y 
cyfryw ydynt benboethiaid yn yr ystyr waethaf 
o'r gair. Anaml yr ymddangosodd cymdeithas, 
neu blaid o'r cyfryw drueiniaid; a phan y dy- 
gwyddodd rhywbeth o'r fath, diflanodd yn eb- 
rwydd; megys yn achos y Southcotiaid a'r Fr- 
vingiaid. _ Ceir hwy ar wahanol amserau yn 
mhlith agos pob plaid o grefyddwyr; yn neill- 
duol yn eu codiad dechreuol, ac yn amser di- 
wygiadau a llwyddiant. Cymhwysid yr enw 
gynt at yr Ailfedyddwyr Munsteraidd, y Cryn- 
wyr, &c.; ond yn awr yn gyffredin at. bersonau 
neillduol yn mhlith pleidiau, y rhai a deilyng- 
ant yr enw, herwydd eu hystranciau gorwyllt. 

PENDEFIG, penadur, tywysog, neu wr bon- 
eddig. I ddynodi yr hyn a ddylai y eyfryw fod, 
gelwir ef yn Hebraeg 33), Nadib, ac yn Groeg 
Evepyernc; byny yw, cymwynasgar, haelionus, 
l Sam.ii. 8; Luc xxii. 25. BacìMwoc, Basiltcos, 
(Ioan iv. 46,) a ddynoda brenhinol, neu dywys- 
ogaidd. | Edr. Boneddigeiddrwydd. 

PENDEFIGANTH, (pendefig,) wwchafiaeth 
mewn gradd ac awdardod, 

PENLLAD, gair cyfansawdd o pen, prif, a 
llad, rhodd; yn arwyddo y prif ddaioni, neu y 
daioni penaf. Summun Bonum, ihe chief good. 
'“ Rhad penllad,” yw y rhodd benaf, neu y prif 
leshad. 

PENNOD, un o brif ddosbarthiadau llyfr, yn 
neillduol rhyw lyfr ysgrythyrol; yr hwn a fab- 
wysiadwyd yn hytrach er hwylusrwydd a gwas- 
anaeth y darllenwyr ymofyngar, nag er dynodi 
dosraniadau naturiol a chywir y materion y 
traethir yn eu cylch yn yllyfrau. Priodolid 
y ddyfais gynt i Langflrane, neu Langton, arch- 
esgobion Caergrawnt; ond cytunir yn awr yn 
gyffredin mai Hugo de Sanco Caro, yn y dry- 
dedd ganrif ar ddeg, oedd eì hawdwr cyntefig. 

PENOG, blaenor, neu arolygydd unrhyw 
gymdeithas; yn neillduol prif athraw, neu lyw- 
ydd rhyw goleg. 

PENRHYDDIAID, (penrhydd,) dynion 
rhydd, dibarch i orchymynion Duw, a direol o 
ran eu buchedd a'u hymarferion. Hefyd, plaid 
grefyddol, a gyfododd yn y ílwyddyn 1525, 
yn dysgu yn J. Mai y Duwdod yn unig oedd 
prif gynhyrfydd gweithrediadau y meddwl dyn- 
ol, ac awdwr uniongyrchol ei holl weithredoedd, 
2. O ganlyniad, nad oes un sylfaen i'r gwahan- 
iaeth tybiedig rhwng drwg a da; ac mewn ystyr 
briodol, nad yw yn ddichonadwy i ddynolryw 
bechu. 3. Bod crefydd yn gynwysedig yn undeb 
yr enaid rhesymol â'r bod Goruchaf. 4. Bod 
pawb ag ydynt, trwy oruchel fyfyrdod a meddwl 
dyrehafedig, wedi cyrhaeddyd yr undeb hwn, yn 
hollol rydd o hyny allan i fyw yn ol eu hewyll- 
ysiau a'u chwantau, gan fod eu gweithredoedd 
oll yn gwbl ddiniwaid. 5. Eu bod wedi marw- 
olaeth y coríf, ìi gael eu huno â Duw... Y cyfryw 
oedd egwyddorion amrywiol o Brotestaniaid 
Fflanders a Genefa, yn amser Calfin; ac oddi- 
wrth y cyfryw y cafold y diwygiwr enwog 
hwnw ofid mawr, gan eu bod yn anfoddlawn i'r 
ddysgyblaeth lem a sefydlwyd ganddo ef, ac yn 
chwenych adferu yr holl arferion peehadurus 


PEN 


PER 


—r 


g oeddynt yn ffynu yn y ddinas hono yn flaen- 
orol i'r diwygiad. _ Yn eu plith yr oedd anghred- 
wr proffesedig o'r enw Gruet yn blaenori; yr 
hwn a brofwyd yn euog, ac a ddedfrydwyd i 
farw am ei droseddiadau. Dygwyddodd hyn yn 
1556. Edr. Zibertiniaid. 

PENRHYDDID, (penrhydd, buchedd ben- 
rydd, annuwiol, a rhyfygus. 

PENTATEUCH, gair Groeg, cyfansawdd o 
lIevre, pump, a reyyoc, ysgrif neu gyfrol yn cael 
ei gymhwyso yn gyffredin at bum' Llyfr Moses, 
sef Genesis, Exodus, Lefiticus, Numeri, a Deut- 
eronomium. 

I'r dyben i wanychu credadwyaeth yr Ysgrifen 
“Ddwyfol, rhai anffyddiaid diweddar a_haerent 
nad Moses oedd awdwr y Pentateuch. Ond 
cystal fuasai iddynt haeru nad Homer oedd 
awdwr y gân crchestol ar gwymp [lion, neu 
Gaer Droia—nad Plato oedd awdwr y traethawd 
ar werin lywodraeth—ac nad Mahomed oedd 
awdwr yr Alcoran, a hyny. Er ìi Ezra, neu ryw 
un arall, ychwanegu hanes marwolaeth Moses, 
(ac efallai rhai ymadroddion eglurhaol eraill,) at 
y Pentateuch; etonid oes un saili ameu nad 
Moses oedd awdwr y cyfan-gorff, mwy nag sydd 
ìiameu hanfodiad y fath berson. Ymddengys 
hyn nid yn unig oddiwrth yr ystyriaeth fod yr 
awdwyr hynaf, santaidd a phaganaidd, yn cy- 
tuno heb eithriad i'w briodoli i Moses; ond hefyd 
oddiwrth yr ystyriaeth fod yr holl genedl lu- 
ddewig, yn mhob oes, o'r sefydliad yn Nghanaan 
hyd yn awr, yn cytuno yn unfryd, i honi iddynt 
ei dderbyn yn uniongyrchol oddiwrtho ef; a'i 
fod yn cynwys prif gasgliad eu deddfau gwladol 
a chrefyddol, yr hwn a barchant fel y cyfryw yn 
barhaus; er bod o herwydd hyny yn agoredi 
lawer iawn o anfanteision... Mewn gair, nid oes 
genym well sicrwydd am awdwr un hen ysgrif 
na'r Pentateuch. 

PENTECOST, (II&vrxecr», pumb deg,) gwyl 
Iuddewig, yn cyfateb i'r Sulgwyn, a elwir felly 
am ei bod yn cael ei chynal y degfed dydd a 
deugain ar ol yr unfed ar bumtheg o Nisan, sef 
yr ail dydd o wyl y Pasg, Lef. xxiii. 15, 16; Act. 
ií. 1, Gelwir hî hefyd. gwyl y cynhauaf, gwyl y 
blaen-ffrwyth, a gwyl yr wythnosau, Ex. xxiii. 16; 
Deut. xvi. 2; Lef, xxiii. 17. Y mae yn cael ei galw 
gwyl y cynhauaf, am mai dyna y pryd yr oedd y 
cynhauaf gwenith yn dechreu; yn wyl y blaen- 
ffrwyth, am mai arni yr offryment y ddwy dorth 
gwhwfan o beilliaid i'r Arglwydd; ac yn wyl yr 
wythnosau, am mai saith wythnos oedd o'r Pasg 
iddi hi. 

Yr Iuddewon presenol a gadwant yr wyl hon 
dros ddeuddydd; ond gynt nid oedd yn parhau 
eithr dros un dydd yn unig. Arni addurnent eu 
synagogau, ac hyd y nod eu tai, â thaleithiau, neu 
goron-blethiadau orosynau a blodau. Y gweddiau 
arferedig arni ydynt wedi eu haddasu ganddynt at 
yr wyl, a'r gwersi o'r gyfraith a'r proffwydi ydynt 
cyd-daro â'r achlysur. Wedi adrodd a darllen yn 
y rhai hyn y maent yn bendithio y brenin; ac 
yna traddodant bregeth mewn ffordd o ganmol- 
iaeth i'r gyfraith. Íuddewon yr Ellmyn, mewn 
ffordd o goffadwriaeth am Sinai, lle y rhoddwyd 
y gyfraith, a wnant dorth yn cynwys saith haen 
o does, y rhai meddant hwy a ddynodanty saith 
nef, trwy y rhai yr esgynodd Duw oddiar fynydd 

' AU 


Sinai i nef y nefoedd, sef lle y preswylia ei ogon- 
iant. 

PENYD, cerydd neu gosb am feiau cyflawn- 
edig, a ymgymerir yn wirfoddol gan y troseddwr 
eì hun, neu a osodir arno gan arall. Y mae 
penyd yn un o saith sacrament yr eglwys Bab- 
aidd. Heblaw ympryd, elusen, ac ymataliad, y 
rhai sydd yn cynwys telerau cyffredin penyd, y 
mae eraill o ansawdd mwy arbenigol; megys 
adroddiad o rifedi neillduol o baderau, credôau, 
henffych Mair; gwisgo crys o rawn, ac hunan- 
fflangelliad. Peth cyffredin yn yr Ital a'r Yspaen 
yw gweled Cristionogien, (y fath ag ydynt,) yn 
mron yn noeth, wedi llwytho eu hunain â chad- 
wynau, yn ymlwybro yn arafaidd, ac yn rhoddi 
ergyd iddynt eu hunain wrth estyn pob cam. 

PENYDIOL, (penyd,)llyfr eglwysig yn mhlith 
y Pabyddion, yn cynwys rheolau a chyfarwydd- 
iadau o barth i benydiau, ac adgymodiad edifeir- 
ioliaid. Y mae ganddynt amrywiol o'r fath lyft- 
au, o ba rai y penaf yw y Penydiol Rhufeinaidd, 
eiddo yr hybarch Bede, ac eiddo Pab Gregori IlI. 

PERAROGL, arogl peraidd. Edrych Anaint, 
Olew. 

PEREAID, canlynwyr Euphrates o Pera. 
Edrych Euphratiaid. 

PEREMAZANOFFTSCHIAID, neu aden- 
einiaid; plaid a ymneillduodd oddiwrth eglwys 
Rwsiaidd Vetxa, yn 1770. Y mae y blaid hon 
yn dra lluosog yn Moscow; ac yn cytuno yn 
mhob peth â'r Starobredsiaid, oddigerth yn unig 
yn eu gwaith yn adeneinio pawb a ymunant â 
hwynt o gyfundebau eraill, 

PERERIN, Llad. Peregrinus ; ymdeithiwr, yn 
neillduol ymdeithiwr crefyddol ; sef un yn teithio 
trwy wledydd dyeithr, i'r dyben i ymweled â 
lleoedd santaïdd, a chyflawni gwasanaeth coel- 
grefyddol i greiriau saint trengedig. 

Y mae gwir dduwiolion yn mhob oes, “' yn cyf- 
addef,” mewn gair ac mewn gweithred, ““mai dy- 
eithriaid a phererinion, (Egvot kar TaD€&71Ô0)J10t, ) 
ydynt ar y ddaear,” trwy ““geisio y pethau sydd 
uchod, gosod eu serch ar y pethau sydd uchod 
ac nid ar y pethau sydd ar y ddaear, a thrwy 
beidio a chydffurfio â'r byd hwn, eithr ymnewid 
trwy adnewyddiad eu meddwl,” Heb. xi. 13; Col. 
i Rhu LI. 2 

PERERINDOD, (pcrerin,) sefyllfa neu gyflwr 
ymdeithiwr neu bererin. 

Dechreuodd yr arferiad o fyned ar bererindod- 
au crefyddol, yn yr oesoedd Cristionogol canol; 
a thua diwedd yr unfed ganrif ar ddeg, yr oedd 
yr arferiad yn ffynu yn gyffredin yn mhlith pob 
gradd a sefyllfao ddynion, o'r penau coronogilawr 
hyd at y cardotyn. Y lleoedd yr ymwelid yn 
fwyaf cyffredin â hwynt, oeddynt Jerusalem, 
Rhufain, Tours, a Compostela. Yn amser Harri 
VI., caniatawyd trwyddedau, gan y llywodraeth 
Frutanaidd, i amrywiol o gadpeniaid llongau, i'w 
hawdurdodi i drosglwyddo lluoedd o grefyddol- 
ion i'r lle olaf, i'r dyben i ymweled a chreirfa 
St. Iago; ar yr amod na byddai i'r cyfryw ym- 
welwyr ddwyn oddiyma ddim ag a allasai golledu 
Brydain, na datguddio dim o'i dirgeledigaethau, 
na chymeryd gyda hwynt fwy o aur ac arian 
nag oedd yn angenrheidiol anhebgorol tuag at 
eu traul ar yr ymdaith. Dywedir i 920 fyned 
o Frydain ì Compostela, ar bererindod, yn y 


PER 


646 


PER 


flwyddyn 1428; sef o Gaerludd, 280; o Gaer- 
odor, 200; o Weymouth, 122; o Dartmouth, 
90; o Yarmouth, 60; o Jersey, 60; o Plymouth, 
40; o Exeter, 30; o Poole, 24; »c o Ipswich, 2), 
Ond yn y blynyddoedd diweddaraf, ì Loreíto 
ìi ymweled ag ystafell enedigol y Forwyn Fen- 
digaid, (lle y magodd hi ei mab Íesu hyd nes ei 
fod yn ddeuddeng mlwydd oed,) yr oedd ym- 
gyrehfa y minteioedd lluosocaf, 

Yr oedd pererindodau yn bethau cyffredin 
bron yn mhob gwlad lle yr oedd Pabyddiaeth 
yn sefydledig. Yn Lloegr, creirfa St. Tomas a 
Becet oedd prif ymgyrchfa y crefyddoliaid; ac 
yn yr Alban, St. Andrew, lle y dywedid fod clun 
yr apostol hwnw yn gorwedd. Yn yr fwerddon 
yr oedd pererindodau mewn ymarferiad hyd yn 
ddiweddar; os nad ydynt yn cael eu cyflawni yn 
y dyddiau hyn. O ddechreu Mai hyd ganol 
Awst, lluoedd o edifeirioliaid Pabaidd a ymdyrent 
yn flynyddol, o bob parth o'r wlad hono, i ynys 
yn nghyferyd canolbarth y Llyn Gwyn, (Lough 
Fin,) yn swydd Donegal. Dywedir fod eu rhifedi 
yn gyflredin o dair i bedair mil. Y maent gan 
mwyaf o'r radd iselaf. Rhai o honynt ydynt 
gynuryehiolwyr nuwchafiaid; ac weithiau gwelir 
rhai o'r mawrion eu hunain, yn nghyd âg offvir- 
iaid ac esgobion yn gwneuthur eu hymddangos- 
iad yn eu mysg. Pan y delo'r pererin gyntafi 
olwg y llyn santaidd rhaid iddo ddiosg ei fenyg 
oddiar eì ddwylaw, a'i esgidiau a'i hosanau oddi 
arei draed, a cherdded fellyi ymyl y dwfì, a 
chaiff ei drosglwyddo am chwe cheiniog i'r ynys. 
Y mae yno ddau gapel, a phymtheg o dai evaill ; 
yn nghyd â chyffesfa wedi ci ffurfìo yn y cyfryw 
fodd fel nad allo yr ofieiriad weled y cyffeswr. Y 
penyd sy'n amrywio yn ol amgylehiadau'r edifeir- 
iolwr; a thros ysbaid ei barhad (weithiau, tri, 
chweeh, neu naw niwrnod,) y mae yn byw ar 
flawd ceireh, wedi ei wneyd weithiau yn fara. Y 
maê yn croesi ceryg llymion ar ei liniau a'i 
draed noethion, yn myned trwy amryw ffurfiau 
eraill, gan dalu chwe' cheiniog ar bob cyffesiad, 
Wedi i'r cwbl fyned drosodd, yr offeiriad a dylla 
dwll ebill yn mhen ffon y pererin, gan osod pin 
croes ynddo. Yna rhydd iddo gynifer 0 garegos 
o'r llyn ag a ewyllysio efe eu dwyn ymaith, fel 
swynion, i anrhegu ei gyfeillion â hwynt; ac 
felly mae yn ei ollwng ymaith, yn wrthrych 
parch yr holl Babyddion na chawsant eu dysg- 
yblu yn yr un modd ag ef; a phan y canfyddir 
cyfryw ffon grwca y pererin yn ei law, ymgrym- 
ant i dderbyn ei fendith, IIeblaw y Llyn Gwyn, 
y mae amryw barthau eraill o'r Iwerddon yn 
gysegredig i addoliad anarferol a phererindod; 
adywedir fod rhifedi y ffynonau santaidd, a'r 
gwelliadau gwyrthiol a gyflawnir ynddynt yn 
lluosog anghyffredin! Dengys hyn mor anwy- 
bodus yw trìgolion ein chwaer-ynys, ac mor ang- 
enrheidiol ydyw denfon Beiblau a chenhadau i'w 
plith. 

Ond nid yw pererindod i'w gyfyngu i wledydd 
Pabaidd yn unig. Y mae rhan fawr o grefydd 
y Mahomediaid yn gynwysedig ynddo, Mecca 
yw prif dynfa eu hymgyrch ; ac mor angenrheid- 
iol yr ystyrir pererindod yno, fel y dywedai Ma- 
homed, mai yr un peth oedd i ddyn farw yn 
Iuddew, neu Gristion, a marw heb ei gyflawni. 
Yr hyn yn benaf sydd yn arddelwi parch yno, 


ac yn gwneuthur y lle yn santaidd, yw yr adeilad 
faen betryal a elwir y Caaba.. Cyn amser Ma- 
homed yr oedd y deml hon yn addolfa i'r Arab- 
iaid eilun-addolgar, ac yn cynwys 360 o wahanol 
ddelwau, yn ol rhifedi dyddiau y flwyddyn Arab- 
aidd.  Dinystriwyd hwynt oll gan Mahomed, yr 
hwn a gysegrodd y lle yn brif addolfa yr holl wir 
ffyddloniaid. Telir y fath barch iddo gan y Ma- 
homediaid, fel y credant fod un olwg noeth ar y 
muriau cysegredig yn meddu cymaint o rinwedd 
ag yw y cyflawniad mwyaf dichlynaidd o ddyled - 
swydd, dros ysbaid blwyddyn gyfan. 

Îr deml hon y mae pob Mahomediad, yn 
meddu iechyd a modd digonol, yn rhwym o fyned 
ar bererindod, o leiaf unwaith yn ei fywyd ; ac 
nid yw y menywod yn rhydd oddiwrth yr un 
rhwymau. Y pereriniona gyfarfyddant mewn 
gwahanol fanau yn agosi Mecca, yn ol y gwa- 
hanol barthau o ba rai y deuant o honynt, yn 
misoedd Shawl a Ddu'lcaaba. Rhaid iddynt fod 
yno erbyn dechreu Ddu'lcaaba; oblegyd fel yr 
arwydda'r gair, dyma'r mis gosodedig er cyflawni 
y ddefod arbenig tan sylw. 

Wedi dyfod i'r lle priodol, y gwyr a wisganf 
yr Ibram, sef y wisg santaidd; yr hon a gynwys 
ddwy gorthôydd, (wrapper;) un i'w droi fel 
gwregys, am y canol, a'r llall i'w daflu êros yr 
ysgwydd. Y maent yn benboeth; ond gwisg- 
ant fith o yslapanau, (slippers,) heb fod nac yn 
cuddio eu sodlau, na eheudod eu traed; yn y 
rhai y cerddant y diriogaeth gysegredig ìi Mecca. 
'Tra y byddo'r wisg hon am danynt nid cyfreith- 
lon iddynt na hela nac adara; er y gallant 
bysgota ynddi. Mor fanylaidd yr ymgadwant 
at y rheol hon, fel na. ryfygant gymaint a lladd 
pryfedyn ar eu cyrff: ond er hyny y mae yn gyf- 
reithlon iddynt ddinystrio amryw greaduriaid nì- 
weidiol; megys bareutanod, cigfrain, seirff, llygod, 
a chŵn tueddol i gnoi. Y mae yn angenrheidiol 
ìi ddyn, dros ysbaid ei bererindod, gadw gwyliad- 
wriaeth wastadol ar ei eiriau a'i weithredoedd— 
i ochelyd pob ymryson ac iaith gynhenllyd—i 
wrthod pob math o gyfeillach â gwragedd, pob 
ymadrodd halogedig—ac ymroddi yn hollol at y 
gorchwyl da sydd ganddo mewn llaw. 

Wedi i'r pererinion gyrhaedd Mecca, ymwelant 
yn uniongyrchol â'r deml, ac ymosodant ar gyf- 
lawniad y defodau gosodedig, y rhai yn benaf a 
gynhwysant fyned mewn gorymdaith oddiam- 
gylch y Caaba—rhedeg rhwng y mynyddoedd 
Salïa a Merifa—gwneuthur safiad ar fynydd Ar- 
afat—lladd yr aberthau—a chneifio eu penau yn 
nyffryn Mina, - 

'Wrth gwmpasu'r Caaba, (yr hyn a gyflawnant 
saith waith, gan ddechreu pob tro wrth gornel y 
gareg ddu,) arferant gam byr, heinif, y tri thro 
cyntaf, a cham araf, cyffredin, y pedwarolaf. Dy- 
wedir i Mahomed orchymyn hyn i'w ganlynwyr, 
modd y gallent ymddangos yn gryf a bywiog, ac 
felly diddymu gobeithion yr anffyddiaid, y rhai a 
haerant eu bod wedi eu gwanhau trwy effeithiol- 
deb gwres anghymedrol Medina. Ond nid ydynt 
hwy yn rhwym, wrth gyflawni eu dihewyd, i 
arferyd y cam heinif rhagddywededig, eithr yn 
unig ar droau. Bob tro yr ânt heibio i'r gareg 

du, y maent naill ai yn eì chusanu neu ynte 
yn cyffwrdd â hi â'u llaw, ac yn cusanu hono. 

Cyflawnir y rhedegiad rhwng Saffa a Merifa 


PER 


647 PER 


saith o weithiau; a hyny weithiau yn araf, ac 
weithiau yn heinif. Cerddant yn araf hyd nes 
dyfod rhwng dwy golofn: yna rhedant, a thra- 
chefn cerddant eilwaith, gan edrych yn ol weith- 
iau, a sefyll bryd arall, yn debyg i ddyn wedi 
colli rhywbeth; a hyny i efelychu Hagar yn 


edrych am ddwfr i'w mab; canys dywedir fod 


y ddefod gan hyned a hono. 

Âr y nawfed o Dhu'lh»ja, ar ol y weddi foreu- 
ol, y pererinion a ymadawant o ddyffryn Mina, 
lle y daethant y dydd blaenorol, ac a ânt, mewn 
dull terfysglyd a rhuthriadol, i fynydd Arafat, 
lle yr arosant i gyflawni eu defosiynau hyd fach- 


ludiad haul. Oddiyno ânt i Mosdaffia (gweddifa 


rhwng Arafata Mina,) lle y treuliant y nos yn 
gweddio ac yn darllen yr Alcoran. Y boreu 
dranoeth, ar doriad y dydd, ymwelant âg AJ 
Mashar, Al Caram, (h.y., y beddrod santaidd;) 
ac wedi ymadael oddiyno, cyn codiad haul, y 
prysuranttrwy Batn, Mohassar, i ddyffryn Mina, 
lle y taflant saith gareg at dri o nodau, neu 
golofnau, mewn efelychiad (meddant hwy) i 
waith Abraham, yr hwn a gyfarfyddodd â'r diafol 


yn y lle hwnw, yr hwn a'i terfysgodd wrth | 


addoli, neu a'i temptiodd i anufudd-dod (pan yn 
myned i aberthu ei fab) yn ei yru ymaith, ar 
orchymyn Duw, trwy daflu ceryg ato: neu yn 
yn ol eraill, mewn efelychïad i Adda, yr hwn 
hefyd yn yr un Ìle a'i gyrodd ymaith, yn yr un 
ffordd, a thrwy yr un moddion. 

Wedi cyflawni y ddefod rag-grybwylledig, ar 
yr un dydd, (y degfed Dhu-lhaja,) y pererinion 
aladdant eu haberthau yn nylíryn Muna; ac a 


ymborthant ar ran o honynt, gyda'u cyfeillion, | 


gan roddi y rhan arall i'r tlodion. Yr aberthau 
hyn ydyntifod naill aio'r defaid, geifr, gwartheg, 
neu gamelod. 
eu bod yn wrywod; ond oso'r ddau olaf, yn 
fenywod, o oedran addas. Wedi cyflawni yr 
aberthau eiliiant eu penau, a thorant eu hewin- 
edd, gan eu claddu yn yr un lle. 
ystyrir y pererindod ar ben; er eu bod yn ym- 
weled eilwaith â'r Caaba,i'r dyben i ganu yn 
iach i'r adail gysegredig hono, 

“' Pererindod, (medd y Dr. Johnson,) fel 
gweithredoedd crefyddol eraill, a ddichon fod yn 
rhesymol neu goelgrefyddol, yn ol yr egwyddor- 
ion oddiar barai y byddo y cyflawniad o hono 
yn cyfodi. Teithiau hir, mewn ymofyniad am y 
gwirionedd, nid ydynt orchymynedig. Gwirion- 
edd angenrheidiol er rheoleiddiad buchedd, sydd 


i'w gael yn wastad lle bynag yr ymofynir yn | 


gywir am dano. Nid yw newid lle yn achos 
naturiol o gynydd crefydd, gan ei fod yn achosi, 
mewn modd anocheladwy, grwydrad meddwl. 
Eto, gan fod dynion yn feunyddiol yn ymweled 
â'r lleoedd yn y rhai y cyflawnwyd gorchestion 
arwraidd, ac yn dychwelyd gydag argraflîadau 
dyfnach o'r hyn a gyflawnwyd ynddynt, dichon 


cywreinrwydd o unrhyw yn naturiol ein tueddu | 


i dalu ymweliad â'r wlad lle y rhoddwyd dechreu- 
ad i'n erefydd. Bod yn hawddach boddhau y 
Goruchaf yn y naill fan na'r llall, nid yw amgen 
breuddwyd gwag a disail o eiddo coel-grefydd: 
ond y dichon rhai manau effeithio yn fwy ar ein 
meddyliau ni na'u gilydd, sydd ífaith a gadarn- 
heir yn feunyddiol trwy brofiad. 
a ddysgwylio orchfygu ei bechodau. yn rhwydd- 


Os o'r ddau ryw flaenaf, rhaid | 


Wedi hyn | 


Bydd i'r hwn | 


ach yn Palestine na rhyw le arall, i gael, ond 
odid, ar brawf, ei fod wedi dirfawr gamsyniad ; 
ond eto gall fyned yno heb fod yn euog o ynfyd- 
rwydd. Os dychymyga y bydd yn rhwyddach 
iddo gael maddeuant o honynt yno nag mewn 
| rhyw le arall, bydd ar yr un pryd yn dirmyg: 
yn gystal ei reswm a'i grefydd.” : 

PERFFAITH, (perffaith,) Llad. Perfechu:. 
Saes. Pecfect; yn 1. Cywir, didwyll, diragri'h 
l Cron. xxviii. 9. 2. Cyflawn, digoll, didd;..,;, 
cwbl-orphenedig, Ex. xii. 5; Ps. xix. 7; Col. iv. 
12; 2 Tim.iv. 17, 83. Rhagoriaethol, blaenor- 
iaethol, I Cor. ii. 6; Phil. iii. 15; Heb. v. 14. 
4. Difai, dihalog, hollol ddibechod, Phil. iii. 12; 
Heb. xii. 23. 

PERFFEITHIAID, (perffaith, Saes. Per- 
| /ectionists ; coleddwyr yr athrawiaeth o berffeith- 
rwydd dibechod yn y bywyd hwn. Dywedir fod 
Pelagius, neu Morgan, yn y bedwaredd ganrif, 
o'r farn hon; a bod y diweddar enwog loan 
Wesley yn cofieidio yr un dyb. Ond. perffeith- 
rwydd Cristionogol, ac ac nid perffeithrwydd 
di-bechod y galwaì yr olaf y perffeithrwydd a 
gredid ganddo ef, wrth yr hwn y golygai, “Y 
fath radd o gariad at. Dduw a dyn—y fath radd 
o serch at uniondeb, gwirionedd, santeiddrwydd, 
a phurdeb, ac a symudo o'r galon bob tueddiad 
gwrthwynebol tuag at Dduw adyn; yr hyn a 
ddylai ansawdd ein meddwl fod yn mhob am- 
gylchiad a sefyllfa yn y byd.” Caffaeliad dy- 
| munol yn sicr; ond gellid meddwl nad oes ond 
ychydig, hyd yn nod o ganlynwyr Mr. Wesley 
ei hun, a honant eu bod mewn cyflawn feddiant 
ohono. Ond a gadael eu bod yn gallu gwneuth- 
| ur hyny av seiliau cywir, nid yw yn ymddangos 
| fod y cyfryw berffeithrwydd yn y radd uwchaf o 
| hono yn dyrchafu ei ddeiliaid uwchlaw camsyn- 
| iadau, eyfeiliornadau, gwendidau dibechod, a 
themtasiynau; llawer llai ei fod yn gwneuthur 
cynydd parhaus mewn gras yn annichonadwy, ac 
| anpangenrheidiol. Dilys genym y buasai Mr. 
| Wesley ei hun, pan ar y ddaear, yn ei funydau 
goreu, yn cytuno i ddywedyd gyda Paul, “Nid 
wyf yn bwrw ddarfod i mi gael gafael; ond un 
peth, gan anghofio y pethau o'r tu cefn, ac ym- 
estyn at y pethau o'r tu blaen; yr ydwyf yn 
| cyrchu at y nôl am gamp uchel alwedigaeth 
| alwedigaeth Duw yn Nghrist Iesu.” See lVesley's 
| Sermon on Christian Perfection.  “* Gellid medd- 
| wl, (medd y cymedrol, y teg a'r duwiol Dod- 
| drigde,) mai rhyddid oddiwrth bechodau gwybod- 
us, gwirfoddol, a rbyfygus yw y perffeithrwydd 
y mae llawer wedi son am dano, yr hwn yr hyder- 
| ir fod amryw wedi ei gyrhaeddyd, er eu bod. yn 
galaru yn feunyddiol herwydd yr anmherffeith- 
rwydd parhaus sydd yn anwahanol gysylltiedig 
â'u cyflawniadau goreu. Llawergwelli Gristion- 
ogion fyddai ymdrechu cyrbaeddyd graddau uwch 
o berffeithrwydd, nac ymddadleu yn nghylch 
amryw o ofyniadau cywrain a dyrus ag sydd yn 
aml yn dyfod i'w penau ar y pwnc hwn. A 
| gellir ychwanegu, lle y mae y dynesiad agosaf at 
berffeithrwydd, fod ad-gofio pechodau blaenorol 
wedi eu maddeu yn unig trwy rad ras Duw yn 
Nghrist, yn nghyd âg ystyriaeth o'n hymddi- 
| byniad gwastadol ar gynorthwyon Ysbryd Duw 
bob cam a roddom yn ífordd santeiddrwydd, yn 


i. 


hollol ddigonol i'n cadw yn ostyngedig ac isel; ac 


PER 


648 


PER 


y mae yn ddiamheubol mai hunan-ymffrost mewn 
crefydd yw yr anmherffeithrwydd mwyaf ag 
sydd yn gysylltiedig â dynion duwiol yn y fuch- 
edd hon,” Jobix.20. See Doddridge's Lectures, 
21 

H PERFFEITHRWYDD, (perffaith) Llad. Per- 
fectio, Saes. Perfection; hollol ryddid oddiwrth 
ddiffyg a gormodedd. 

Y mae amryw fath o berffeithrwydd: megys 
yn 1. Perffeithrwydd dwyfol; sef amniffygol- 
rwydd naturiol a moesol Duw, yr hwn o ran ei 
ansawdd sydd hollol, anfeidrol, tragywyddol, ac 
anghyfnewidiol, Math. v. 48.2. Perffeithrwydd 
creadigol; sef perffeithrwydd y creadur. Y mae 
hwn yn gyfansoddol, neu gyrhaeddiadol. Per- 
ffeithrwydd creadigol cyfansoddol yw perchenog- 
iad pob creadur, o'r holl alluoedd ar rhanau 
perthynol i'w gyfansoddiad arbenig, yn ol ei 
rywogaeth. Fel hyn y mae pob creadur, (oddi- 
gerth angenfilod) o'r abwydyn distadlaf hyd at y 
seraph uchelaf, yn berffaith yn ei ryw, o'r munyd 
cyntaf o'i hanfodiad; h. y., y mae wedi ei gyn- 
ysgaeddu â phob peth perthynol i'w rywogaeth, 
a'i gyflawn addasu i ateb dybenion ci wneuthur- 
iad, yn ol ei radd a'i sefyllfa yn y greadigaeth. 
““ Duw yw y Graig, a pherffaith yw ei weithred,” 
Herwydd hyn gwelodd Duw yr hyn oll a wnaeth- 
ai, ac wele daiawn ydoedd.” Y mae y plentyn 
newydd eni mor berffaith o ran eì ranau cyfan- 
sawdd, a'i gyneddfau hanfodol, ag yw y gwr 
oedranus. Perffeithrwydd creadigol cyrhaeddiad- 
ol, yw eithafedd cynydd galluadwy unrhyw gre- 
adur, yn ol ei sefyllfa a'i ryw, mewn maintioli, 
addfedrwydd, grym, rhagoriaeth, ardderchawg- 
rwydd, a gwasanaethgarwch; tu hwnt i'r hwn 
nis gall fyned, Esa. xviii. 5; Eph. iv. 13. Gall 
peth fod yn berffaith o ranau, heb fod felly mewn 
graddau. Y mae y plentyn newydd eni yn ber- 
ífaith o ranau, er nad yw felly mewn graddau: 
ond y gwr sydd felly »ewn graddau yn gystal 
ac mewn rhanau. Ni ddaw yr olaf yn fwy, nac 
yn gryfach byth. Y mae wedi cyrhaedd eithaf- 
nod ei rywogaeth. Nis gall fyned yn mhellach. 
Y mae yn wr perffaith, yr hyn yw eithaf-nod ei 
ryw. Gellir galw y blaenaf o'r ddau berffeith. 
rwydd creadigol, yn berffeithrwydd naturiaethol ; 
a'r olaf yn berffeithrwydd  arddansoddol, neu 
ragoriaelhol.. 9. Perffeithrwydd moesol ; sef per- 
ffeithrwydd bodau rhesymol, o Dduw i lawr at 
ddyn. Nid yw hwn amgen rhinwedd, neu 
santeiddrwydd; ac y mae yn ddosbarthadwy i 
ddeddfol, ac efengylaidd. Perffeithrwydd moesol 
deddfol, yw hollol gyd-darawiad y meddwl, y 
teimladau, y geiriau, a'r ymddygiadau, â thra- 
gywyddol reol uniondeb, sef y ddeddf foesol; 
neu hoÌlol gyd-gordiad y meddwl, teimladau, a'r 
gweithredoedd, âg ansawdd arbenig y gwahanol 
wrthrychau y byddo a fyno ei ddeiliad â hwynt. 
Mewn geiriau eraill, meddwl, teimlo, dywedyd, 
ac ymddwyn tuag at bawb a phob peth, yn ol y 
peth ydynt mewn gwirionedd ydyw. Hwn oedd 
perffeithrwydd Adda cyn pechu; a hwn hefyd 
yw perffeithrwydd yr angylion a'r seintiau yn y 
nef. Hwn yw y perffeithrwydd yr oedd ac y mae 
y ddeddf foesol yn ei ofyn oddiwrth bawb o'i 
deiliaid ; ac y dylai pawb o honynt, yn ddiwa- 
haniaeth, i ymestyn ato, a'i feddu, Hwn yw y 
perffeithrwydd yr oedd Paul, pan ar y ddaear, 


0, 


yn ymgyrhaedd ato dros ei holl fywyd; ac am 
yr hwn y dywedai gyda galar, “nad oedd wedi 
ei gyrhaeddyd eisoes, eithr ei fod yn dilyn, fel y 
gallai ymaflyd ynddo,” Phil. iii. 12, wn yw 
y perffeithrwydd y mae pob dyn duwiol yn hir- 
aethu am dano; ond nad oes un o honynt ar y 
ddaear wedi ei gyflawn gyrhaeddyd, Preg. vii. 
20; Iago iii. 2; 1 Ioan i. 8.  Perffeithrwydd 
moesol efengylaidd, yw y cydsyniad diragraith, 
egwyddorol ac ymarferol, â thelerau a rheolau 
yr efengyl, Act. viii. 21, 37; Heb. x. 19—22. 
Y mae hwn i'w ystyried yn egwyddorol ac ym- 
arferol.  Perffeithrwydd efengylaidd egwyddorol, 
yw diragrithrwydd, 1 Cron. xxviii. 9; Ps. vii. 
8. Perffeithrwydd efengylaidd ymarferol yw 
buchedd gyson â rheolau yr efengyl, neu ym- 
ddygiad addas i'r efengyl, Ps. xxvi. 1, 11; Phil. 
i. 27. Y mae'r blaenaf yn angenrheidiol er cyf- 
ansoddi dynion yn wir Gristionogion ; a'r olaf, er 
rhyngu bodd Duw, er anrhydedd crefydd, ac er 
addasu ei deiliaid i'r nef, 2 Cor. xiii. 5; 1 Thes. 
iv. 1; Heb. xii. 14.. Heblaw hyny y mae per- 
ffeithrwydd efengylaidd cymhAhariaethol, yr hwn 
sydd yn cynwys gradd uwch na chyffredin o 
wybodaeth a gras. Y mae y rhai a'i meddant 
yn berffaith mewn cymhariaeth i'r hyn oeddynt 
hwy eu hunain yn nechreuad eu proffes, ac hefyd 
i'r hyn yw llawer eraill ag sydd yn oliddynt 
mewn gwybodaeth, doniau, gras, a_ defnyddiol- 
deb. Hwn a olygir, I Cor.ii. 6; 2 Cor. xiii. 9, 
11; Phil,iii.15; Col. ìy. 12; Heb. v. 14; vi. l; 
xiii. 2], Dylai pawb ymdrechu rhagori yn yr 
hyn sydd dda; heb ymfoddloni ar gymaint o 
grefydd ag a'u cadwo rhag myned yn wawd i'r 
ynfyd, ac yn gân i'r meddwon. Fel y goleuni, 
a eu llwybr lewyrchu fwy fwy, hyd haner 
ydd. 

PERIGLOR, (peri,) prif weinidog plwyfol, 
yr hwn yw perchenog yr holl ddegymau, a llyw- 
ydd y plwyf mewn achosion eglwysig... Mewn 
amrywiol o'r prif ysgolion tramor, rhoddir yr 
enw i'r prif swyddog etholiadol, ac hefyd i brif 
athraw athrofau mawrion. Yn mhlith y Pab- 
yddion rhoddir yr enw periglor ì brif lywydd 
mynachlogydd; a'r Jesuiaid a'i cymhwysant 
at benog tai crefyddol, os bydd ynddynt golegau 
ac athrofâu. 

PERIGLORIAETH, (periglor,) bywioliaeth 
eglwysig, cynwysedig odir, degwm, ac offrymau, 
yn cael eu perchenogi gan beriglor. 

PERIPATETICIAID, (Gr. 1I&puwrarnr uot, 
cylchrodianwr,) enw a gymhwysir at ddysgybl- 
ion Atistotle, herwydd eu bod wrth ddadleu, yn 
araf gerdded oddiamgylch. 

Cymysgwyd yr athronyddiaeth Aristotelaidd 
â Christionogaeth yn yr oesoedd canol, a phar- 
haodd y cyfryw gysylltiad hyd haner yr ail gan- 
rif ar bymtheg, pan y gorfu ar Aristoteliaeth 
voddi ffordd i gysodau Glasendi a Descartes, fel 
y gorfu ar yr eiddynt hwythau wedi hyny roddi 
ffordd i'r un Newtonaidd. Yn flaenorol i'r am- 
ser rhag-grybwylledig, yr oedd yn mron holl 
ffynhonellau dysgeidiaeth yn meddiant y Peri- 
pateticiaid; pan y cyfrifid ameu geiriau Aris- 
totle yn mron mor anweddus ag ameu tystiol- 
aeth un o'r efengylwyr, Edr. .4ristoteliaid. 

PERLEWYG, (per-lewyg,) llesmair, llewyg 
hyfryd, neu hyfryd-fas, 


PER 


649 


PER 


— — 


PERORIAETH, (peror,) cydgordiad cyng- 
baneddol seiniau, 

Y mae peroriaeth yn ddosbarthedig i lafarol 
ac offerynol, (voeal and instrumental,) neu i 
gerdd dafod a thanau. Y flaenaf, yr hon yn 
ddiamheuol yw yr henaf, a gyflawnir â'r tafod 
yn unig; a'r olaf âg offerynau cerdd, megys y 
delyn, y dulcimer, yr organ, &c. Yr oedd y 
flaenaf mewn ymarferiad o'r dechreuad wrth 
addoli, a diau y bydd iddi barhau i fod felly hyd 
ddiwedd y byd. Awdwr cyntefig yr olaf oedd 
Tubal, y chweched o Cain; o chafodd ei harfer 
yn addoliad y cysegr dan oruchwyliaeth yr Hen 
Destament. Y flaenaf yn unig a arferir yn 
eglwysi Groeg a'r Alban, yn gystal ag yn y rhan 
amlaf o gynulleidfaoedd yr Ymneillduwyr trwy 
Loegr a Chymru. 

PERSIAID CRISTIONOGOL, y cyfryw o 
drigolion Persia ag sydd yn arddel Cristion- 
ogaeth. 

Y mae profion amwadadwy fod Cristionogaeth 
wedi ei phlanu yn dra:chynarol yn Persia. Yn 
imhlith y rhai hyn gellir enwi yr erledigaeth 
ddychrynllyd a gyfododd yno yn erbyn y Crist- 
ionogion, yn y flwyddyn o oed Crist, 330, yn yr 
hon y merthyrwyd oddeutu 250 o weinidogion, 
ac yn pghylch 16,000 o wyr a gwragedd, y rhai 
a gyfrifir gan eglwys Rhufain fel hereticiaid 
perthynol i'r cyfundeban Nestoraidd ac Iacob- 
aidd. Yn y seithfed ganrif syrthiasant yn ys- 
glyfaeth creulonderau Mahomedaidd, a gorfu ar 
lawer o honynt ffoi am noddfa i'r India, yn 
neillduol i dueddau Trafancore; ond corff y bobl 
a droisant yn Fahomediaid, Ond er gwaethaf 
erledigaeth a gwrthgiliad, sicrheir fod rhifedi 
Cristionogion Persia, (cynwysedig o Sioriaid, 
Armeniaid, Nestoriaid, a Phabyddion,) yn par- 
hau o hyd yn llawer—yn gymaint a deng mil. 
Dywedir fod ganddynt un archesgob, a thri es- 
gob; y blaenaf yn cyfaneddu yn Mosul; a'r tri 
olaf yn Chosrabab, Meredeen, a Diarbekir. 
Nazareaid y gelwir hwynt gan y Mahomediaid ; 
a Syriaid gan yr Arabiaid; ond yr enw a fab- 
wysiadant hwy eu hunain yw Ebreaid, neu Beni 
Israel, hyny yw, Meibion Israel, yr hyn, yn 
gystal a'r iaith a siaradir ganddynt, (sef math o 
Hebraeg,) a ddengys eu perthynas â'r hen gen- 
edl Iuddewig. Nid ces un cysylltiad rhyng- 
ddynt âg eglwys Groeg na Rhufain. 

Yn mherthynas i athrawiaeth, y maent yn 
credu Trindod mewn Undod ; yn addef Crist fel 
““ y ffordd, y gwirionedd, a'r bywyd;” ac hefyd 
yn seilio eu holl obaith am iechydwriaeth yn 
unig ar ei gyfryngdod ef. Gyda golwg ar yr 
ordinhadau, y maent yn hollol o'r un golygiadau 
a'r Protestaniaid yn gyffredinol. 

Dywedir fod ganddynt eglwys helaeth yn 
Chosrabab, yr hon, o ran maintioli a_ ffurf, sydd 
dra thebyg i'r adail hardd, y Kirk Albanaidd 
yn Madras.. Rhag ofn y Mahomediaid, y rhai 
sydd yn eu hamharchu ac yn eu herlid, ymgyn- 
ullant íi addoli, ar forenau Sabbathau, rhwng 
pump a saith o'r gloch; ac yn y prydnawnau 
rhwng chwech ac wyth. Cynaliant addoliad 
beunyddiol ar yr un oriau, bob dydd o'r wyth- 
nos. Wrth addoli, y gwyr a'r gwragedd a eis- 
teddant ar wahan; y gwyr un ochr i'r eglwys, 
a'r gwragedd yr ochr arall. 


Cyfieithwyd y Testament Newydd i iaith y 
Cristionogion hyn, gan y diweddar enwog gen- 
hadwr, y Parch. H. Martyn. Gorphenodd y 
gorchwyl pwysig yn 1812, y flwyddyn yn yr hon 
y bu efe farw. Cafodd y gwaith ei gyflwyno 
gan y Cenhadwr Brytanaidd yn llys Persia, i'r 
brenin, gan yr hwn y cafodd dderbyniad ffafrol. 
Dywedir fod parch mawr gen y Persiaid hyd y 
dydd hwn, i goffadwriaeth Mr. Martyn. “Daeth 
yma i'n pobl ni, (meddant hwy,) eisteddodd yn 
nghanol ein doethion, a gwnaeth sylwadau an- 
atebadwy ar ein Coran. Gorchymynwyd i'r 
doethion i'w ateb gan y brenin, ond nis gallent.” 

Wyth neu naw mlynedd ar hugain yn ol, sef- 
ydlwyd ysgolion yn eu plith ; un i'r meibion a'r 
llall i'r merched ; ond nid oedd nemawr o ysgol- 
heigion yn dyfod i ddysgu iddynt yn ddiweddar. 
Y llyfrau a ddysgir ynddynt yw y pedair Efeng- 
yl, y Psalmau, yn nghyd ag ychydig lyfrau 
eraill. 

PERSON, Llad. Persona, Saes. Person, syl- 
wedd unigol o ansawdd rhesymol, deallawl, 

Y mae rhai yn anfoddlawn i gymhwyso y gair 
person at y Drindod, herwydd nad oes yn eu 
bryd hwy, sylfaen ddigonol i hyny. Y mae yn 
ddigon gwir nad yw y gair, pan y cymhwysir ef 
at y Drindod, i'w gymeryd yn hollol yn yr un 
ystyr a phan y mae dynion yn ei gymhwyso y 
naill at y llall; ond eto, pan ystyriom fod y 
geiriau Groeg Ymocracuc a llpocwrov, (Hypos- 
lasis a Prosopon,) y rhai ydynt yn cyfateb iddo, 
yn cael eu cymhwyso yn y Testament Newydd 
aty Tada'r Mab, (Heb. i. 9; 2 Cor. iv. 6;) ac 
hefyd nad oes modd cael ei well yn ei le; ym- 
ddengys, o leiaf, nad ellir yn rhesymol ei gyhoeddi 
yn anysgrythyrol ac ammhriodol. Bu dadl wresog 
rhwng eglwysi Groeg a_ Rhufain yn nghylch y 
geiriau /Typostasis a Persona. Penderfynodd yr 
olaf fod y gair Aypostasis yn arwyddo sylwedd, 
neu hanfod, ac herwydd hyny, mai yr un 
peth yn hollol oedd haeru fod tri Aypostasis dwy- 
fol, a phe dywedasid fod tri duw yn bod. Ar y 
llaw arall, tybiai eglwys Groeg nad oedd y gair 
persona yn cynwys digonol amddiffyniad rhag y 
golygiad Sabelaidd o un bod neillduol, yn cyf- 
lawni tair perthynas. O ganlyniad, yr oedd y 
naill ran o'r eglwys yn parhau i gyhuddo y rhan 
arall o heresi, hyd. nes i'r ddwy blaid gytuno 
mewn cynadledd, yn nghymanfa Alexandria, yn 
y flwyddyn 362, nad oeddynt yn ymrafaelio, 
eithr yn unig yn nghylch ystyr geiriau; ac o 
herwydd hyny nad oedd gwahaniaeth pa un o'r 
ddau air mewn dadl a arferid ganddynt wrth 
son am y Drindod. Hyn oedd penderfyniad y 
gwyr mwyaf cymedrol o'r ddwy ochr. Y mae 
yn gorphwys gan hyny ar y rhai a wrthwyneb- 
ant arferyd y gair person yn ei berthynas â'r 
Drindod, naill aì i ddystewi, neu ynte i nodi 
allan ryw air gwell i'w arferyd yn eile. Pan y 
ceir gafael ar well gair, ni bydd coleddwyr yr 
athrawiaeth yn hwyrfrydig i ymwrthod â'r un 
mewn ymarferiad yn eu plith, ac i fabwysiadu 
y llall yn ei le. 

Y mae'r gair person yn cael ei arfer hefyd yn 
gyffredin i ddynodi gweinidog plwyfol yn y cyf- 
]awn feddiant o holl hawliau eglwysig y plwyf. 
Dichon mai yr achos o hyny yw, eifod yn cael 
ei ystyried yn gynrychiolwr yr eglwys, yr hon 


PER 


650 


PET 


sydd yn gorff dirgelaidd ; ac o ganlyniad, ei fod 
ef yn goríf corfforedig (a body corporate,) i'r 
dyben i amddiffyn hawliau yr eglwys, yr hon 
a bersonolir ganddo. Y mae (ri gradd o weini- 
dogion islaw yr eglwyswyr urddasol; sef y per- 
son, y ficer, a'r curad. _ Y blaenaf yw y periglor, 
yr hwn sydd yn perchenogi y prif ddegymau; 
yr ail yw y rhaglaw, yr hwn sydd yn mwynhau 
y mân ddegymau; a'r olaf yw cynrychiolwr 
perchenog y fywiolaeth, ac sydd yn gweini yn 
eile. Edrych JTypostasis, Ourad, Periglor. 
PERSONDY, (person-ty,) ty person, periglor, 
neu weinidog plwyfol. 
PERSONIAETH, (person,) perigloriaeth, neu 
fywiolaeth eglwysig y prif weinidog plwyfol. 
PERSONOLIAETH, (personol,) hanfodaeth 
arbenigol unrhyw fod rhesymol; neu unigol- 
rwydd anwahanadwy sylwedd deallawl penodol. 
PERTH, yn briodol a ddynoda lwyn o fan- 
wydd, (megys grug, drain, dyrysni, &c.,) ar ei 
ben ei hun, mewn cyferbyniad i goedwig, neu 
wrych. Yn allegawl y mae yn arwyddo yn 
flaenaf, yr eglwys Iuddewig yn nghaethiwed 
gorthrymedig yr Aifft; ac yn benaf yr eglwys 
efengylaidd dan erledigaeth a gwarth, Ex. iii. 
1—10; Deut. xxxiii. 16; Act. vii. 35... Gelwid 
yr eglwys Iuddewig gynt, a gellir galw yr eg- 
lwys Grmistionogol eto yn berth, i ddynodi ei 
bychander, gwaeledd, unrwydd, neillduolrwydd, 
a'i sefyllfa agored i berygl a niwaid. ““ Perth yn 
llosgi gan dan ” erledigaeth a gorthrymder oedd, 
ac yw eto mewn llawer man. Ond y rhyfeddod 
mawr ydyw, ““ei bod heb ei difa.” Y mae hyn 
i'w briodoli, nid i'w hansawdd amnifael hi, nac 
i ddiffyg ymdrech ei gelynion; ond i ewyllys 
da, gofal, a thiriondeb ei phreswylydd. 
PERUFIAID, trigolion Indiaidd brodoraidd 


Peru; yrhai y dywedir eu bod yn rhagori ar | 


holl eilunaddolwyr deheubarth America, yn ni- 
niweidrwydd a hynawsedd cymhariaethol eu 
defodau crefyddol. Tra yr oedd y Mexicaniaid 
yn addoli seirff, teigrod, a chreaduriaid ysglyf- 
aethus eraill, a thra yr oedd eu hallorau yn cael eu 
llychwino â gwaed miloedd o aberthau dynol, y 
Perufiaid a addolent yr haul fel ffynonell goleuni, 
llawenydd, a ffrwythlondeb. Oífrymenti Juan 
ran o'r ffrwythau hyny ag yr oedd eì wresogrwydd 
magwriaethol wedi eu galw allan o fynwes y 
ddaearen, ac wedi eu dwyn i addfedrwydd, Yn 
offrwm diolchgarol, aberthent rai o'r anifeiliaid 
hyny iddo ag oeddynt yn ddyledwyr i'w rin- 
weddau iachusol am eu meithrindod. Cyflwyn- 
ent iddo ddangosegau dewisol o'r cywrain weith- 
ion hyny a ffurfiwyd gan y meddwl dynol, dan 
gyfarwyddyd ei oleuni. Ond yr Incasiaid ni 
lychwinent un amser eu hallorau â gwaed dynol ; 
oblegyd nid oeddynt hwy yn medru dychymygu 
fod yn alluadwy i'r fath fod haelionus, yn eu 
bryd hwy, ag oedd yr haul, i ymhyfrydu yn y 


fath aberthau cigyddlyd.  ARobinson's. JTistory of | 


South America, Vol. II., p.p. 909, 310. Er cy- 
hyd y mae y bobl hyn wedi bod yn ddarostyng- 
edig i orthrymder a choelgrefydd y Pabyddion, 
sicrheir fod eto amryw o honynt yn cyflawni eu 
defodau paganaidd mewn modd dirgelaidd, yn 
mhlith eu gorthrymwyr. Fel ymae y Pabydd- 
ion wedi bwrw ymaith yr iau Yspaenaidd oddiar 
eu gwarau, y mae yn hyfryd meddwl, fod yr 


amser yn nesu ag y bydd i'r Pabyddion a'r pa- 
ganiaid gael teimlo a phrofi rhyddid gogoneddus 
yr efengyl. 

PETRESENIAID, canlynwyr J. W. Petresen, 
Arolygwr Lunebourg, coegweledydd Ellmyn- 
aidd, a Chyffredinolwr Miliadaidd, yr hwn mewn 
cysylltiad a'i wraig, a gyhoeddodd, yn nechreu- 
ad y ganrif bresenol, amryw o weithiau direol ar 
y Filiadaeth a'r Datguddiad. Yr oeddynt hefyd 
yn dwyn tystiolaeth gyhoeddus i ysbrydolaeth 
ffugiol Rosamond, Iarlles Asseburg, pendefiges 
anmhwyllog, yr hon, meddent hwy, a anrhy- 
deddwyd â gweledigaethau nefol, a chomisiwn 
dwyfol. Dywedir hefyd eu bod yn coleddu y 
dyb ddyeithr o ddwy natur ddynol yn mherson 
Crist; un yn hynach na'r greadigaeth, a'r llail 
o sylwedd y Forwyn Fendigaid. Ond y peih 
mwyaf tebygol yw fod ganddynt ryw ddychymyg 
am athrawiaeth rbaghanfodiad ei enaid dynol; 
yrhon a gofleidiwyd gan amrywiol o dduwinydd- 
ion enwog mewn amryw wledydd. 

PETROBRUSIAID, canlynwyr Peter de 
Bruys, pregethwr teithiol, a diwygiwr, yn Lan- 
guedock a Provence, yn nechreuad yr unfed gan- 
rif ar ddeg. Dywedir iddo ddysgu yn 1. Nad 
yw babanod yn ddeiliaid bedydd. 2. Nad yw 
adeiladu eglwysi i wasanaeth Daw amgen coel- 
grefydd wag a disail, gan y bydd iddo ef dder- 
byn addoliad mewn modd cymeradwy yn mhob 
lle fel eu gilydd; ac o ganlyniad y dylid di- 
nystrio a dymchw«lyd yr holl eglwysi a godwyd. 
8. Bod y crwys, yn nghyd a holl offer coelgre- 
fydd, yn teilyngu yr un driniaeth. 4. Nad yw 
offrymau, gweddiau, a eweithredoedd da y byw, 
oun budd na lleshad i'r meirw. ,5. Nad yw 
gwir goríf a gwaed Crist yn gyd-ddrychol yn 
y swper santaidd, eithr yn unig mewn modd 
arwyddol. 

Trwy gynhyrfiad yr offeiriaid pabaidd, yn 
canfod gobaith eu helw yn cilio, cafodd Peter de 
Bruys, yn ol ugain mlynedd o lafur gweinidog- 
aethol, ei losgi gan gruglwyth o ddynìon ter- 
fysglyd, yn y ílwyddyn 1130, heb nac ynad na 
rheithwyr. 

PETRO-IOANIAID, canlynwyr Peter John, 
yn y ddeuddegfed ganrif; coríf yr hwn a godwyd 
o'r bedd, ac a losgwyd mewn canlyniad i gyhudd- 
iad (rhy ddiweddar yn sicr,) o heresi, sylweddol 
neu ddychymygol. Y cyhuddiadau yn ei erbyn 
oeddynt, haeru mai efo yn unig oedd yn iawn 
ddeall yr athrawiaeth apostolaidd, nad yw yr 
enaid rhesymol yn ffurf dyn; na bu Crist farw ar 
y groes hyd nes ei drywanu â gwaywffon; ond 
yn benaf oll, nad yw bedydd yn cynysgaeddu 
neb o'i ddeiliaid â gras. 

PETRUSDER, (pefrus,) amheuaeth, cyfyng- 
gyngor. Edrych 4mAeuon. 

PETZELIAID, canlynwyr Petzel, offeiriad o 
Breunau, y rhai a gyhuddir o gofleidio egwydd- 
orion gwladeiddiol, os nad hefyd anffyddiaeth y 
Spenceaid; ac o aberthu (mewn ffordd o ddir- 
myg ar grefydd ddatguddiedig, tebygol,) amryw 
wyr a gwragedd, yn neillduol merch dair ar ddeg 
oed, ar ddydd Gwener y Groglith. Dywedir fod 
amryw gynulleidfaoedd o honynt yn Awstria 
Uchaf; ac hefyd, íi amryw o honynt gael eu cy- 


| meryd i fyny, a'u cosbi gan yr awdurdod wladol; 


| 9nd yn mha fodd, nis gwyddom. 


Edr. PAhilan- 


PLA 


65l 


PLA 


thropic Gasette for VS17, p.p. 150, 172, 188, 303; 


also for 1823, p. 126. 

PICARDIAID, canlynwyr un Picard, o Bo- 
hemia, yn y bymthegfed ganrif, yr hwn a gyf- 
enwai eì hun yn Adda Newydd. Edrych 
Adamiaid. 

PIETIAID, (pietists.). Edrych Duwioliaid. 

PINACL, Heb. ma», Pinah; talfa, twr, neu 
gyfan-goríf blaenfain, tebyg i glochdy; aden 
teml. Edrych Conglfaên. 

PLAID, mewn ystyr grefyddol, a ddynoda 
ryw ddosbarth, neu ran arbenigol o grefyddwyr, 
yn proffesu yr un egwyddorion—yn cyflawni yr 
un defodau —ac yn arfer yr un ddysgyblaeth. 

'Y mae yn wir fod pleidiau y byd Cristionogol 
yn lluosog ac amrywiog; end eto nid ydynt yn 
fwy felly nag eiddo yr athronwyr cenhedlig, yn 
nghyd â'r gau grefyddau sydd yn y byd; ïe, nid 
ydynt mewn gwirionedd mor lluosog ag y gellid 
dychymygu ar yr olwg gyntaf eu bod. Yn ol 
tystiolaeth Themistius, nid oedd dim llai na 300 
o bleidiau yn mhlith yr athronwyr gorllewinol, 
a'r rhai hyny yn amrywio yn eu tybiau 
gyda golwg ar y pethau mwyaf pwysig; ac y 
mae yn sicr nad oedd yr athronwyr dwyreiniol 
yn llai gwahanedig yn eu golygiadau. Nid yw 
y Mahomediaid yn llai rhanedig ac adranedig yn 
eu golygiadau na Christionogion enwawl. Y 
mae Broughton yn crybwyll am bump ar hugain 
o brif bleidiau yn eu plith hwy; heblaw amryw 
eraill o lai pwys ac enwogrwydd. Ie, y mae y 
Rhydd-dybwyr eu hunain, y rhai a wnant luos- 
ogrwydd pleidiau y byd Cristionogol, yn un o'u 
prif wrthddadleuon yn erbyn Cristionogrwydd 
ei hun, yn ddigon pell o fod yn gydunol eu gol- 
ygiadau ar y pethau mwyaf pwysig, nac â hwy 
eu hunain, nac a'u gilydd, Gwelir hyn yn amlwg 
wrth ystyried credoau amrywiog a gwahanol 
Voltaire, D'Alembert, Diderot, a Rousseau. Yr 
oedd y blaenaf ar y cyntaf yn gogwyddo at 
Ddeistiaeth ; ond wedi hyny yr ydym yn ei gael 
wedi syrthio yn ddifeddwl i ganol Spinosaeth, 
ac heb wybod beth i'w gredu. Yr un peth a 
ellir ei ddywedyd am bob un o honynt, yn neill- 
duol yr olaf, yr hwn ar yr un pryd a amlygai ei 
sicrwydd hollol yn mherthynas i hanfodiad Duw, 
ac a ysgrifenai ganmoliaeth oruchel i gymeriad 
Crist; ac ar dro arall a ymddengys fel pen 
campwr anffyddiaeth, ac hyd yn nod yn ameu 
hanfodiad y Duwdod. _ Yn ofer gan hyny y cry- 
bwyllir amrywiaeth golygiadau proffeswyr Crist- 
ionogaeth fel gwrthddadl yn erbyn crefydd 
ddatguddiedig, gan fod hyd yn nod yr anffydd- 
iaid penaf yn gwahaniaethu cymaint yn eu plith 
eu hunain, ac mor, gyfnewidiol eu golygiadau 
yn nghylch y pethau mwyaf pwysig. Gyda'r 
priodoldeb mwyaf gellir cymhwyso at ffurfwyr 
y gwrthddadl rhag-grybwylledig ymadrodd hy- 
gof Awdwr Cristionogaeth, ““ Y meddyg, iachâ 
dy hun.” gi 

Ond nid yw y pleidiau Cristionogol mewn 
gwirionedd yn agos mor lluosog ag y tybir yn 
aml eu bod. Ymddengys hyn, pan ystyriom 
nad yw llawer o'r enwau a gymhwysir at amryw 
o'r cyn-Gristionogion amgen llysenwau a_rodd- 
wyd arnynt gan eu gelynion, neu arwyddnodau 
gwahaniaethol a arferid gan eu blaenoriaid, er 
dynodi gwahaniaethau bychaina hollol ddibwys, 


ag oeddynt yn hanfodi yn eu plith. Heblaw 
hyny, pan y teyrnasai anffaeledigrwydd yn 
Rhufain, yr oedd pob rhith opiniwn, pob dull 
newydd o eirio yn cyfansoddi plaid, os nad he- 
resi newydd. Hefyd, nid yw amryw o'r pleidiau 
Cristionogol yn gwahaniaethu dim oddiwrth eu 
gilydd, oddigerth yn unig mewn ffurfiau addol- 
iad, a rheolau dysgyblaeth. I arfer ymadrodd 
cyffelybiaethol, “ Cytunant yn nghylch y breth- 
yn, ond gwahaniaethant ychydig yn nghylch yr 
addurniadau.” Yr anghydgordiad rhwng Crist- 
ionogion cywir a bywiol sydd yn llawer llai nag 
y meddylir eifod; ac y mae y gwahaniaethau 
ag sydd mewn gwirionedd rhyngddynt hwy, yn 
aml yn fwy mewn dull o ddywedyd ac egluro 
nag mewn athrawiaeth. Nid yw eu gwahan- 
iaethau bwy un amser o'r fath ansawdd ag i gau 
neb o honynt allan o'r nef; ac yn sicr, ni ddyl- 
ent achosi i neb o honynt gael eu deol o gymun- 
deb eglwysig ar y ddaear. Er cymaint oedd y 
gwahaniaeth ymddangosiadol rhwng Owen a 
Baxter, Watts a Gill, Romaine a'r Erskiniaid, 
Toplady a Fletcher, Whitfield a Wesley; eto, 
can hawsed fyddai genym feddwl am ysgymuno 
Gabriel o blith yr angylaidd gôr ag a fyddai 
genym gau drws y nef yn erbyn un o'r cyfryw 
enwogion. Oni buasai gwahaniaethau, ni bu- 
asai ganddynt hwy mwy na ninau fawr lle mewn 
cymhariaeth, i “ Oddef ein gilydd mewn cariad ;” 
ac ysgatfydd, oni buasai hyn, na buasai cymaint 
o ddarllen a chwilio yr ysgrythyrau; o fyfyrio 
a chymharu pethau ysbrydol â phethau ysbryd- 
ol; o feirniadaeth santaidd, ac o ymddyddanion 
crefyddol yn mhlith Cristionogion ag y sydd. 
Os felly, nid yw y drwg heb y da, na'r anfantais 
heb y fantais. Mewn gair, wrth ystyried gwael- 
edd ac anmherffeithrwydd y goreu o ddynion ar 
y ddacar, wrth feddwl fod eu tueddiadau a'n 
rhagfarnau cynhenid yn aml yn gwahaniaethu 
yn fawr; ac wrth sylwi ar ddirfawr amrywiaeth 
eu manteision a'u hamgylchiadau, y mae yn 
ymddangos i ni yn llawn mor rhyfedd fod can 
lleied o bleidiau crefyddol yn mhlith Cristion- 
ogion, a phe buasai eu rhifedi yn llawer amlach, 

PLANHIGYN, (plan,) Lladin Planta; Saes, 
Plant; pren plan; prysgen, gwydden, neu 
fanwydden. 

Un o enwau arwyddol yr Arglwydd Iesu 
Grist yw wb y»n, Matta leshem, “ Planhigyn 
enwog,” neu “'Blanhigyn yr enwogrwydd,” Ezec. 
xxxiv. 29. Dichon y gelwir ef yn “ Blanhigyn,” 
yn l. I arwyddo ei unolrwydd. Gelwir y saint 
yn “blanhigion,” am eu bod yn llawer; ond 
Crist yn “* Blanhigyn,” herwydd nad yw ond un, 
“Un Duw sydd, ac un Cyfryngwr hefyd rhwng 
Duw a dynion, y dyn Crist Iesu.” Un arch- 
offeiriad sydd ar dy Dduw; un eiriolwr sydd 
gyda'r Tad; un allor, un aberth, ac un ffordd 
sydd at Dduw. Un pen, un brenin, un sylfaen, 
un drws, ac un pen conglfaen sydd i'r eglwys. 
29. Ei ddwyfol osodiad fel Cyfryngwr. “ Cyfodaf 
iddynt,” medd Duw, “ Blanhigyn enwog.” 
«< Crist nis gogoneddodd ei hun i fod yn arch- 
offeiriad, ond yr hwn a ddywedodd wrtho, Tydi 
yw fy Mab, myfi heddyw a'th genhedlais di.” 
Duw a'i “ cyfododd,” hyny yw, a'i trefnodd, a'i 
dewisodd, a'i cymhwysodd, ac a'i sefydlodd yn 
Gyfryngwr. Ar hyn, mewn cysylltiad âg urddas 


PLA 


652 


PLA 


Y Y cr —— 


pe ye o a — rui uad 


ei berson, perffeithrwydd a gwirfeddolrwydd ei 
ufydd dod, y mae gogoniant ac effeithiolrwydd 
ei waith yn gorphwys. Hyn sydd yn gosod 
grym a rhinwedd ynddo; ahyn hefyd sydd yn 
gwneuthur ei ddiystyru a'i wrthod yn beryglus. 
3. Iselder a gwaeledd ei ymddangosiad dechreu- 
ol ar y ddaear. Nid pren mawr, ond planhigyn 
gwael a dirmygedig ydoedd. ““ Tyfodd o'i flaen 
ef (sef ger bron Duw, hyny yw, dan ei sylw, ei 
ofal, a'i ymgeledd,) fel blaguryn, (Heb. mpap, 
ioneceth, cangen, neu blanhigyn tyner,) ac fel 
gwreiddyn o dir sych; nid oedd na phryd na 
thegwch iddo; pan edrychem arno, nid oedd 
pryd fel y dymunem ef. Dirmygedig oedd a 
diystyrafo'r gwyr; gwr gofidus, a chynefin â 
dolur ; ac yr oedd megys yn cuddio ei wyneb 
oddiwrthym [margin]; dirmygedig oedd, ac ni 
wnaethom gyfrif o hono,” Esa. liii. 2, 3.. Ond 
er hyn oll, “ Planhigyn enwog ”' oedd, ac yw efe. 
Y mae yn enwog, yn l. O ran ei rywogaeth, 
“ Mab Duw, a Mab Dafydd ydyw,” Math. xxii. 
42—45; Luci. 32. 2. O ran ebrwydd-deb a 
graddau ei gynydd. ““ Cynyddodd, nid yn unig 
mewn corffolaeth, ond hefyd mewn doethineb, a 
ffafr gyda Duw a dynion,” Luc ii. 52. Bu yn 
isel ei sefyllfa a'i gyfrifiad; ond codwyd a'dyrch- 
afwyd ef. ac y mae yn ucheliawn,” Esa.lii. 13 ; 
Phil.ii. 6—10. 83. O ran ei degwch a'i hardd- 
wch. “Tecach ydyw na meibion dynion; ïe, 
y mae efe oll yn hawddgar,” Ps. xlv. 2; Can. 
v. 16. 4. O ran ei arogl hyfryd. “ Arogl ei 
enaint sydd ddaionus, enaint tywalltedig yw ei 
enw ; am hyny y llancesau a'i carant.”  lthodd- 
odd ei hun drosom ni, yn offrwm ac yn aberth i 
Dduw o arogl peraidd.“ Arogledd ei wybod- 
aeth a eglurir yn mhob lle,” trwy ei weision, y 
rhai ydynt “' berarogl Crist i Dduw ; ac i'r rhai 
sydd yn credu yn arogl bywyd i fywyd,” Can. 
i.9; Eph. v.2; 2 Cor.ii. 14, 15... 5. O ran ei 
ffrwythlonrwydd,  ““ Y mae yn dwyn ffrwyth 
lawer; yn dwyn deuddeg rhyw ffrwyth; bob 
mis yn rhoddi ei ffrwyth ; a'i ffrwyth sydd felus 
i'r genau,” Ioan xii. 24; Dat. xxii, 2; Can. ii. 
3. 6. O ran ei rinweddau defnyddiol. ““ Pren 
y bywyd” ydyw; “a'i ddail sydd i iachau y 
cenhedloedd, Dat. xxii. 2. Edrych J/aguryn. 

PLANT, (plan) holl hiliogaeth gwr; yn neill- 
duol rhai ieuanc mewn dyddiau, a bach mewn 
maintioli a gwybodaeth, Gen. xxxiii. 5; Ps. 
xxxiv. 18; Diar.iv.l; 1 Cor. xiii. 11, 

Y mae yr Arglwydd yn mhob oes wedi cy- 
meryd sylw neillduol o blant; a ehwedi darparu 
yn helaeth ar eu cyfer, yn gystal yn ysbrydol 
ag yn dymhorol. Nid ydym yn cael iddo wneuth- 
ur un cyfamod â neb o'r hil ddynol, o Adda hyd 
Crist, heb fod eu plant yn cael eu cynwys ynddo; 
ac nid oes un engraifft fod neb o blant y rhai yr 
oedd Duw yn ymgyfamodi â hwynt, yn cael eu 
lluddias i fwynhau holl freintiau allanol a mewnol 
y cyfamodau gwneuthuredig, cyn belled y bydd- 
ent yn alluog o hyny, oddigerth eu bod yn 
gwneuthur eu hunain yn annheilwng o honynt 
trwy angrhediniaeth ac anufydd-dod, neu trwy 
eu diystyru a'u gwrthod. Gwnaeth yr Ar- 
glwydd gyfamod â Noah, ac â'i blant, Gen. ix. 
8—l7; âg Abraham, ac â'i blant, Gen. xvii. 
1—15; â Lefi, ac a'i blant yntau, Mal. ii. 4, 8; 
ac â Dafydd, ac a'i blant yntau, Ps, lxxxix. 3,4; 


a chyn belled ag na wnaeth plant y cyfryw ddyn- 


ion eu hunain, (rwy. angrhediniaeth, yn annheil- 
wng o freintiau ac addewidion y cyfryw gyfamod- 
au, cawsant hollol a chyflawn fwynhad o honynt. 
Herwydd hyn, ac fel arwydd o hono, eu rhieni 
a'u cyflwynent i'r Arglwydd yn eu mabandod, 
trwy ordinhad grefyddol bendant, yr hon oedd 
yn “insel cyfiawnder y ffydd,” sef enwaediad, 
Luc ii. 22, 23; Rhuf. iv. ll, Ernad yw gor- 
uchwyliaeth gras yn awr, fel cynt, nac yn deulu- 
aidd, gwladol, na chenedlaethol, eithr yn hollol 
gyffredinol, gan eì bod yn cynwys yr holl fyd, 
Math. xxviii. 19, 20; eto nid yw yn cau neb, na 
hen nac ieuanc, o fewn eì chylch, oddiwrth un 
o'i breintiau, cyn belled ag y byddo y cyfryw 
berson neu bersonau yn alluog o'u mwynhau, 
ond yn unig ei diystyrwyr a'i gwrthodwyr. Gan 
ei bod o ran eì gwneinyddiad allanol yn cynwys 
pawb ond ei diystyrwyr a'i gwrthodwyr, y mae 
yn ddigon eglur ei bod yn cynwys plant, ïe, pob 
plant; oblegyd nid gall plant, (hyny yw, baban- 
od,) na'i diystyru na'i gwrthod. Mai fel hyn y 
mae, a ymddengys oddiwrth eiriau Iachawdwr y 
byd, yr hwn a ddywedai, “ Eiddo y cyfryw rai 
yw teyrnas Dduw;” gan ychwanegu, “ Pwy 
bynag ni dderbynio* deyrnas Dduw fel dyn 
bach, (hyny yw, fel y mae dyn bach, neu faban, 
yn ei derbyn) nid â efe i mewn iddi,” Marc x. 
14, 15. Yn gyson â hyn sicrhaodd Pedr i'r tair 
mil, “Mai iddynt hwy yr oedd yr addewid, 
(sef o'r Ysbryd Glan, ad. 38.) ac i'w plant, 
aci bawb yn mhell, cynifer ag a alwo yr Ar- 
glwydd ein Duw ni ato.” Act. ii. 39. Hyn 
tebygol oedd sail Pauli fedyddio plant Lydia; 
canys nid yw yr Ysbryd Glan wedi crybwyll yn 
yr hanes santaidd, nac am eu gwaith yn gwrando, 
nac yn credu; ac ar yr un sylfaen y mae y rhan 
amlaf o'r rhai a fedyddiant fabanod yn gwneuthur 
yr un peth eto. Golygant hwy nad yw bod 
ffydd yn ofynol mewn dynion mewn oed, er 
rhoddi hawl iddynt mewn bedydd, yn un rhwystr 
i fedyddio babanod; mwy nag y mae bod ffydd 
yn ofynol yn y rhai blaenaf, er bod yn gadwedig, 


-yn un rhwystr i gadwedigaeth y rhai olaf, er eu 


bod yn gwbl analluog o ffydd. Os, meddant hwy, 
gall babanod fod yn gadwedig heb gredu, am 
ddim a ymddengys oddiwrth yr ymadadrodd, “ Y 
neb a gredo ac a feddyddier a fydd gadwedig,” 
gallant, heb yr un peth, fod yn ddeiliaid bedydd ; 
oblegyd nid oes dim ynddo yn dangos na ddylid 
eu bedyddio, am nad ydynt yn credu, mwy nag 
sydd ynddo yn dangos nad allant fod yn gadw- 
edig am nad ydynt yn credu. Yn eu bryd hwy, 
perthyn i raimewn oed y mae yr ymadrodd ; ac 
nid oes un bethynas rhyngddo â babanod, ney 
blant bychain, mwy nag sydd rhwng yr ymad- 
rodd, “Y neb na fyno weithio, na fwytaed 
chwaith,” a'r cyfryw. Golygant hwy mai rhai 
mewn oed yn unig y mae yn olygu; ond fod 
geiriau ““ holl genhedloedd,” (Math. xxviii. 19,) 
yn cynwys babanod yn gystal a rhai mewn oed. 
Edr, Bedydd, Bedyddwyr. 


* Mai nid y nef oedd yn ngolwg Crist, sydd eglur oddi- 
wrth yr ystyriaeth, mai nid plant meirw a dygwyd ato; ac 
mai nid am blant meirw yr oedd yn son; ond am blant byw. 
Bod babanod meirw yn myned i'r nef, a gredir yn ddilys 
genym; ond rhai byw addygwyd at Grist. ac nid rhesymol 
tybied eì fod yn rhesymu oddiwrth y meirw at ybyw. Nidy 
cyfryw rai oedd y byw a'r mcirw, 


PLA 


65 


o PLO 


PLANT DUW, un o'r enwau anrhydeddusaf 
a roddir ar wir dduwiolion yn yr ysgrythyran 
santaidd, i'r dyben i'w gwahaniaethu oddiwrth 
annuwiolion, y rhai a e]wir yn “blant diafol,” 
l Ioan iii. 10. Y maent hefyd yn cael eu galw 
yn “blant y goleuni ;” ac annuwiolion yn “blant 
y tywyliwch,” ac yn “'blant y byd hwn,” Luc 
xvi. 8; 1 Thes. v. 5.. Y maent “oll yn blant i 
Dduw, trwy ffydd yn Nghrist Iesu,” Gal.iii. 
26. Heblaw anrhydedd a dyrchafiad y mae yr 
enw yn cynwys; yn 1. Fod perthynas agos rhyng- 
ddynt â Duw yn Nghrist. 2. Eu bod oll i radd- 
au mwy neu Jai, yn debygiiddo.. 3. Eu bod yn 
wrthrychau eì serch, a'i ofal tadol. 4. Eu bod 
.oll yn ddeiliaid breintiau arbenig. Edr. Adenedig- 
aeth, Mabwysiad, Meibion Duw. 

Mewn ystyr ail-raddog, y mae yr enw “plant 
Duw,” yn cael ei gymwyso, yn yr Ysgrythyrau 
Santaidd, at holl blant Israel; o herwydd eu bod 
mewn cyfamod â Duw, ac yn ddeiliaid breintiau 
arbenig, Deut, xiv. l. 

PLATONIAID, dysgyblion Plato, yr enwog 
athronydd, yr hwn a anwyd yn nghylch pedwar 
cant a chwech ar hugain o flynyddoedd cyn 
Crist; a'r hwn a sylfaenodd yr hen athrofa ar 
egwyddorion Heraclitus, Pythagoras, a Socrates; 
a chan ychwanegu yr wybodaeth a gyrhaeddwyd 
ganddo ef ei hun at eu darganfodiadau hwy, a 
sefydlodd blaid o Athronwyr a gyfrifid yn ber- 
ffeithiach nac un a ymddangosasai yn y byd o'i 
blaen. 

Cynlluniau cysawd athronyddol Plato sydd fel 
y canlyn :— Bod un Duw, tragywyddol, anghyf- 
newidiol, annefnyddiol, perffaith mewn doeth- 
ineb a daioni; holl-bresenol, a holl-wybodol. I'r 
Bod anfeidrol berffaith hwn ffurfio'r bydysawd 
allan o prng-lwyth o ddefnydd tragywyddol. 
rhag-hanfodol, i'r hwn y rhoddodd efe ífurf a 
threfn. Bod yn perthyn i ddefnydd fath o allu 
angenrheidiol, ond cibddall a chyndyn, yr hwn 
sydd yn gwrthwynebu cwyllys y Prif Weithred- 
ydd, fel nad all efe berffaith-gyflawni ei amcan- 
ion; ac mai hyn. yw yr achos o'r cymysgedd o 
dda a drwg ag sydd yn y byd defnyddiol. Bod 
enaid dyn yn deilliaw oddiwrth Dduw trwy ddy- 
lifiad; eithr nad oedd y dylifiad hwn yn union- 
gyrchol, ond trwy gyfrwngwriaeth enaid y byd, 
yr hwn oedd ei hun wedi ei balogì trwy ryw fath 
o gydgymysgedd defnyddiol. 
ag sydd rhwng yr enaid dynol, yn ei gyfansodd- 
iad dechreuol â defnydd yw ffynonell drwg 
moesol. I Dduw, pan y ffurfiodd y bydysawd, 
ysgaru is-eneidiau, cyfartal o ran rhif i'r ser, 


oddiwrth enaid y byd; ac iddo drefnu i bob | 


un o honynt yn y nef, ei drigfa briodol ei hun. 
I'r eneidiau hyn gael eu danfon i lawr i'r ddae- 
ar, i'w carcharu mewn cyrff marwol; ac mai 
oddiyma y tarddodd yr holl lygredigaeth a'r 
trueni ag y mae dynolryw yn agored iddynt. 
Bod yr enaid yn anfarwol; a thrwy ymwrthod â 
phob nwydau anifeilaidd, ac ymddyrchafu uwch- 
]aw gwrthrychau gweledig, mewn myfyrdod ar 
y byd deaìlawl, fod yn alluadwy iddo gael ei 
addasu i'w drigfa gyntefig. Nad yw defnydd yn 
alluog o ddifodiad, eithr y bydd i'r byd barhau yn 
dragywyddol; a'i fod, trwy weithrediad ei 
egwyddor fywiol yn cyflawni amryw gylchau 
(periods) neillduol, o fewn pa rai y mae pob peth 
4M 


Mai y berthynas | 


| 


£ a ——— Y 


yn dychwelyd i'w le a'i sefyllfa ddechreuol. Y 
chwyldroad anianyddol hwn a elwir y Platon- 
aidd, neu y brif flwyddyn. 

Y cysawd Platonaidd sy'n gosod perffeith- 
rwydd moesol yn gynwysedig mewn cydffurfiad 
âz ewyllys Duw, yr hyn yw unig saf-bren gwir- 
ionedd; ac a ddysg fod ein daioni penaf yn gyn- 
wysedig mewn ystyriaeth a gwybodaeth o'r Bod 
Goruchaf. 

Yn y Bod Dwyfol, yr oedd. Plato yn eaniatau 
trio bersonoliaethau. Ystyriai ef y blaenaf yn 
hunanfodol; ac mewn ffordd o ragoriaeth, galwai 
ef y Bod, 7o On, neu To En, yr Un. Ystyriai yr 
ail yn Feddwl (nous,) neu Doethineb a Rheswm 
(dogos,) y blaenaf; ac hefyd yn awdwr (Demiur- 
gos,) y byd. Soniai bob amser am y trydydd, 
fel enaid (Psyche,) y byd. Dysgai mai dylifiad 
angenrheidiol oddiwrth y cyntaf oedd yr ail, ac 
mai yr un peth oddiwrth yr ail, os nad oddiwrth 
y ddau oedd y trydydd; a chymharai y dylif- 
adau hyn i oleuni, a gwres yr haul, 

Tybia rhai mai oddiwrth Zogos Plato, y ben- 
thycodd Ioan yr enw Logos, gan ei gymhwyso 
at yr Arglwydd Iesu Grist; ond eraill, gyda 
llawer mwy o debygolrwydd, a farnanti Plato 
ei gael o ysgrifeniadau santaidd yr Hen Desta- 
ment, Nid oes fawr o debygolrwydd fod Ioan yn 
gyfarwydd yn ngwaith Plato; ond gallasai Plato 
fod yn gwybod rhywfaint am Moses, a'i ysgrif- 
ienadau. 

Dyben pob gwybodaeth, neu athroniaeth, yn 
ol barn Plato, yw ein tebygoli, (cyn belled ag y 
mae ein natur yn alluog o hyny,) i'r Duwdod. 
Cynwysiad y cyfryw debygoliaeth, yw perchen- 
ogiad ac ymarferiad o bob rhinwedd foesol. 

Amryw o ddysgyblion Plato, ar ol ei farwol« 
aeth, a a wyrasant oddiwrth ei athrawiaethau, 
Y pryd hwn dosbarthwyd ei ysgol yn dri dos- 
barth; yr hen, y ganol, a'r newydd. Yr hen 
athrofa a lyuai yn gaeth wrth ei egwyddorion 
ef; y ganol a enciliai mewn rhan oddiwrth ei 
gysawd ef, er nad ymwrthodai â hi yn hollol; y 
newydd a ymadawai yn mron yn hollol â'r 
egwyddorion cyntefig, ac a ochrai at yr Athron- 
yddiaeth amheucar. 

PLATONIAID NEWYDDION, enw a roddir 
gan rai ar ddysgyblion Ammon Saccas, yn yr 
ail ganif; yr hwn a ddysgai fod prif egwydd- 
orion pob gwirionedd athronyddol a chrefydd- 
ol, i'w gael yn yr un modd, yn mhlith yr 


| holl bleidiau—nad oedd y pleidiau yn gwahan- 


iaethu oddiwrth eu gilydd eithr yn unig yn y 
dull o egluro y cyfryw brif egwyddorion, ac 
mewn ychydig dybiau dibwys—ac y byddai yn 
hawdd, mewn cymhariaeth, eu huno oll â'u 
eilydd yn un corff, trwy eglurhad teg a phriodol 
o'u tybiau arbenig... Ymddengys gan hyny mai 
gwr o ysbryd addfwyn a thirion oedd Ammon; 
ac mai ei ddymuniad, fel yr enwog Richard 
Baxter, oedd cymodi y gwahanol bleidiau a'u 
gilydd, er fod hyny yn orchwyl caletach nag yr 
oedd efe yn dychymygu ei fod. Edr. 4mmon- 
iaid. 

PLOTINIAID, dysgyblion Plotinus, athron- 
ydd Platonaidd enwog, a dysgybl ac olynwr 
Ammon Saccas. dr, Ammoniaid, Platoniaid 
Newyddion. 

Er fod Plotinus, yn ddiamheuol, yn wr o 


PEW 


654 


POE 


dalentau mawrion, eto dywedir ei fo yn fwy o 
benboethiad nag o ymresymwr. Credai ef mai 
gwreichionen o'r Duwdod oedd yr enaid dyn- 
ol; a'i fod yn y diwedd i ddychwelyd i'r ffyn- 
honell oruchel o ba un y tarddodd. Mewn 
cysondeb Â'r cyfryw egwyddor, pen yn ymyl 
marwolaeth, dywedai wrth un o'i gyfeillion :— 
“Yn awr, y mae yr egwyddor ddwyfol o'm 
mewn yn prysuroi ymuno â'r Bed dwyfol, yr 
hwn sydd yn bywhau y bydysawd.” Ar yr olwg 
gyntaf y mae yn rhyfedd i ymadrodd o fath hwn 
ddylifo allan o enau pagan; ond wrth ystyri«d 
fod yr atbronyddiaeth Blatonaidd yn ei amscr ef 
wedi ei chymysgu i raddau mawr â Christionog- 
aeth, y mae ein rhyfeddod yn diaflanu. Er i 
wirioneddau syml a goruchel yr olaf ychwan- 
egu llawer at. boblogrwydd a godidawgrwydd y 
fìaenaf; eto nî ddarfu i ddychymygion y flaenaf 
amgen iselhau a gwaradwyddoyr oiaf.. Nid yw 
crefydd Crist yn ymddangos un amser mor 
fanteisiola pban y byddo yn cael ei chadw yn 
fwye»f ar wahan oddiwrth bob rhyw wybodaethau 
eraill. Nid yw hi yn sefyll mewn diffyg o add- 
urniadau athronyddiaeth,i'r dyb<n i'w chymhell 
i gymeradwyaeth neb a gym«ro sylw piiodol o 

honi. Mewn gair, nid yw hi un cmser yn ym- 
ddangos mor hardd a dengar a phan y byddo 
yn ei lliw a'i thrwsiad ei hun. 

PLWYF, (plwy,) pobl yn byw yn yr un ardal 
neu gymydogaeth; ac yn mynych gyd-gyf rfod 
yn yr un lle, i wrando'r gair, ac addoli Duw. 
Y gair Saesonig, parish, yr hwn sydd yn deill- 
iaw o'r Gr. IIapoìxìua, a arwydda gydymdeith- 
wyr neu gymydogion; ac y mae yn deilwng o 
sylw fod Gwilym Salisbury yn aml yn cyfieithu 
y gair Xaoc, (pobl,) yn blwyf; mcgys, “* Yno 
y dechreuawdd ei ddywedyd wrth y plwyv y 
parabol hyn,” buc xx. 9. Sylwa y dysg«dig 
Richards, o Langrallo, fod Dafydd Ddu, yr nn 
modd yn ei Psalmau, yn gelw y werinos felly. 
Y mae awdwr ““Y Dysgedydd Cristionogol” yn 
sylwi “Fod y gair plwyffel dosbarth darlun- 
leuwl, (topographical division,) fel tiriogaeth der- 
fynedig llafur gweinidogaethol, fel terfyniad gos- 
odedig cynulleidfa Gristionogol, neu fel rhan o 
sefydliad er cynal ordinbadau crefydd, yn hollol 
anadnabyddus i'r eglwysydd cynt«fig. Yn ol y 
dull mwyaf naturiol o'i gymhwyso af, wasanavth 
eglwysig, y mae yn golygu y cyfryw gasgliad o 
gredinwyr, neu o wrandawyr gwirfoddol yr 
efengyl ag a fyddo, trwy ymgynull ar amcerau 
penodedig, yn gwncuthur i fyny gynulleidfa sef- 
ydlog. Yn yr ystyr hwn y mae yn cael ei arfer 
yn fynych ac yn ddibetrus gan yr awdwyr Crist- 
ionogol boreuaf. Pan y soniant hwy am weini- 
dog, galwent ef yn fwyaf cyffredin yn esgob; a 
phan y soniant hwy am gynulleidfa, plwyf yn 
aml y cyfenwant hi. Yn llythyr Ireneus at 
Victor, gweinidog Rhufain, gelwir eglwys Asia, 
fel gofal arbenigol eu gweinidogion priod, ddwy 
waith yn b/wyfau; ac yn Hanesyddiaeth Eglwys- 
ig Eusebius, y mae yr eglwysydd yn gyffredinol, 
fel gwahanol wrthrychau gofal amrywiol o esgob- 
ion arbenigol, yn cael eu galw wrth yr un enw 
amryw ganoeddo weithiau. Y mae y fath ym- 
adroddion ag “esgob plwyf Ephesus,” “'esgob 
plwyf Corinth,)' “esgob plwyf Alexandria,” “'es- 
gob plwyf Carthnge,” &c., i'w cyfarfod yn aml 


| cymeriad crefyddol neb. 


mU, ">n Ro CU RR _ — — 


yn y gwaith hwnw. Y mae Clement, o Rufain, yr 
hwn oedd yn byw yn yr oes apostolaidd, ac am yr 
hwn y mae Paul, yn un o'i lythyrau, yn crybwyll, 
wedi ysgrifenu llythyr at y credinwyr Corinth- 
iaidd, yn yr hwn y mae yn cu cyfenwi ““ cglwys 
Dduw yn pheyfo (parishing) yn Corinth.” Mewn 
ysgrifen foreuol, yr hon a gadwyd rhag dinystr yn 
ngwaith Euscbius, y mae yr eglwys yn Smyrna 
yn cyferch yr eglwys yn Philomelium, gan ddy- 
wedyd, “ At yr eglwys yn plwyfo (parishing) 
yn Philcmeliem.”' Mc«r ddiweddar a'r drydedd 
ganrif y mae Apolonius, mewn darn o'i waith, 
ar gael yn hanesyddiaeth Eusebius, yn dywedyd 
am un o'r Cataphrygiaid, o'r enw Elexander, “ y 
plwyf âr hwn y perthynai, oedd yn ei wrthod.” 
Oddiwrth y cyfan, ymddc«ngys mai peth diwedd- 
ar, mcwn cymhceriaeth, yw gelw cymydogaeth, 
dosbarth, neu ran o wlad yn blwyf. Yn wreidd- 
iol a phriodol, plwyf yw pobl neu werin, yn 
gargliadol neu gynulliadol.. Mewn gair, cynull- 
eidfa neu cglwys yw plwyf. Fdr. 7Ae Christ- 
ian Teacher, for 1838, pp. 71, 72. 

PLYGAIN,neu PYLGAIN, gair cyfansawdd, 
ysgatfydd, o wl, tywyll, a cain, teg, hardd; ac 
yn arwyddo toriad y dydd, llwyd-oleuni. 

Avferir y gair plygain yn fynych i ddynodi y 
gwasanaeth dwyfol, mewn eglwysydd plwyfol 
a lloedd craill, ar fore dydd. Nadolig, yr hwn a 
gyflawnir yn y plygain. Gan nad oes un sylfaen 
ysgrythyrol i'r cyfryw arfcriad, y mae llawer o 
ddynion syml yn meddwl mai gwell fyddai ei 
gadael heibio yn hollol. Sicr yw ei bod yn 
achlysur o lawer o ddrygau; ac nad yw codi yn 
foreuach i eddoli y diwrnod hwnw, nag ar ddydd 
yr Arglwydd, yn ychwanegu dim at anrhydedd 
Y Cristion mwyaf 
cyson yw yr hwn a ddengys fwy o barch i'r Sab- 
bath nag i un wyl ddynol. 

PNEUMATOMACHIAID, gair Groeg cyfan- 
sawdd, o IIvevuo, ysbryd, a_ nay, ymladd, yn 
arwyddo gwrthwynebwyr yr Ysbryd ; ac a gym- 
h bn gyntat y Macedoniaid. Ŵr. Macedon- 
iaid. 

POBL, Llad, Populus, Saes. People; cenedl 
neu drigolion gwlad neu deyrnas. 

POEN, Gr. IIou», Poine, Saes. Pain; teim- 
lad corfforol anhyfryd, cosb. Ffrwyth pechod 
yw pae poen, Gen. iii. 16—19. Dichon poen, 
'n flacnaf a phenaf fod yn golygu y corff; a gofid, 
ymeddwl BW a A U 

POENEDIGAETH, (poenedig,) cosb, poen. 
Edr. Cosb. 

POETH OFFRWM, aberth llosgedig, a elwid 
felly am y deifid «f yn hollol (rwy dân, oddigerth 
y croen yn unig. Yr oedd hwn mewn ymarfer- 
iad yn mhell cyn sefydliad y gyfraith seremon- 
iol gan Moses, Jobi. 5; xlii. 8; Gen. viii, 20; 
xxii. 18.. Herwydd hyn yr Iuddewon, y rhai ni 
oddefent i'r cenhedloedd offrymu unrhyw aberth 
arsll gorchymynedig wrth gyfraith Moses ar eu 
hallor hwy, a ganiatâent iddynt trwy gyfryngdod 
eu hoffeiriaid, offrymu y poeth-oflrwm; am fod 
hwnw yn offrwm gosodedig cyn y gyfraith ; ac 
felly yn gyffredin, i'r holl genhedloedd. Tra yr 
oeddynt, medd Mr. Buck, yn ddarostyngedig i'r 
Rhufeiniaid, nid peth anghyffredin oedd gweled y 
cenhedloedd yn offrymu aberthau yn Jerusalem, 
i Arglwydd Dduw Israel. Yr Iuddewon a ystyr- 


POR 6 


5 


PRA 


a— —_— 


— 


ient y poeth-offrwm y mwyaf rhagorol o'u holl 
aberthau. Edr. 4berth, Cosb, Iawn, Offrwm. 

POMORIAID, plaid o Ymneillduwyr Rws- 

iaidd, y rhai, yn gyson â 1 Ioan iv. 3; a gredant 
fod anghrist wedi dyfod eisoes—ei fod yn teyrn- 
asu mewn modd ysbrydol—a'i fod wedi dinystrio 
pob peth santaidd yn yr eglwys. Tebyg y 
golygent hwy, fel eraill, ysbryd bydol y sefydl- 
iad eglwysig gwladol, fel gwir ysbryd anghrist, 
aifod yn difa pob gwir ysbrydol a santaidd. 
Gwrthwynebant newyddiadau Nicon gyda golwg 
ar y llyfrau eglwysig, mewn modd tra gwresog ; 
dewisant weddw-dod aneillduedd ; ac ail-fedydd- 
iaut eu proselytiaid oddiwrth bleidiau eraill. 
' POPOFTCHIAID, enw cyffredin prif gorff 
yr Ymneillduwyr Rwsiaidd ; sef yr holl bleidiau 
hyny a gymeradwyant urddiad y Fam Eglwys, 
er eu bod, mewn pethau llai pwysig, yn gwahan- 
iaethu yn eu plith eu hunain. Llawer o'u gweini- 
dogion ydynt wedi eu dwyn i fyny yn yr eglwys 
sefydledig. 

POR, Arglwydd, neu Lywydd. Dichon fod Por 
yn gyfystyr â'r gair Heb. »yys, Adonai, yr hwn 
sydd yn tarddu o jv, eden, sylfaen, neu golofn; 
ac yn arwyddo Cynaliwr, neu Gynorthwywr. 
Edr, Zor. 

PORITIAID, canlynwyr Gilbert de la Porê», 
esgob Poictiers, duwinydd arddansoddol, (meta- 
physical,) yn y ddeuddegfed gaurif. Cynygiodd 
wahaniaethu rhwng yr hanfod ddwyfol a'r Duw- 
dod, a rhwng priodoliaethau y tri pherson a'r 
p rsonu eu hunain. Mewn canlyniad i'r cyfryw 
wahaniaethau, cafodd ei arwain i wadu ymgnawd- 
oliaeth y natur ddwyfol, yr hyn yr oedd Barnard, 
yr hwn ni feddai fawr ymenydd at arddansodd- 
iaeth, yn ei gyfrif yn heresi hollol, Cafodd yr 
esgob ei wysio mewn canlyniad, ger bron dwy 
gymanfa, a'i gondemnio. Dywedir iddo ymos- 
twng mewn modd addfwyn i'r ddedfryd. 

FORTREAD, Saes. Portrait; llun, arlun, 
cynllun, darlun, Ex. xxv. 40; Heb. viii. 5. Y 
mae o gymaint pwys yn awr a chynt i wneuthur 
pob peth crefyddol yn hollol yn ol y portread 
ysgrythyrol; oblegyd ni chymeradwywyd, ac ni 
fendithia Duw ddim ond a fyddo felly. 

PORTH, (por,) Heb. nn», Pethach, Groeg 
Bon0eia, Boetheia, Llad. Porta, Saes. Porch, 
and Portal; cymhorth, Ps. cxxiv. 8; tal-ddrws, 
clwyd, cynor, neu ddyfodfa i dy neu ddinas, 
Heb. xiii. 12. 

PORTH CYFYNG, €T€V") IIvX, mynedfa 
gul, anhawdd myned trwyddi, Math. vii. 13, 14. 

Tybia rhai mai wrth y “porth cyfyng,” y 
golygir adenedigaeth; tra yr honai eraill mai 
wrtho y golygir “'holl athrawiaeth crefydd.” 
Ond oddiwrth eiriau Crist, (Luc xiii. 24,) gellir 
meddwl mai yr hyn a olygai ef wrtho ydoedd yr 
anhawsderau i fod yn gadwedig. Gofynodd 
rhyw un iddo, “ Ai ychydig yw y rhai cadwed- 
ig?” Atebodd yntau gan ddywedyd, “Ym- 
drechwch am fyned imewn trwy y porth cyfyng; 
canys llawer a geisiant fyned i mewn ac nis gall- 
ant.” Mal pe dywedasai, ymdrechwch am fod 
yn gadwedig; canys y mae yr anhawsderaui fod 
yn lluosog a mawrion, allawer a geisiant fod, 
ond nis gallant. - df 

Y prif anhawsderau ar ffordd dynion i fod yn 


gadwedig ydynt, cariad at bechod, grym hir- 
ymarferiad â phechod, diffyg tuedd grefyddol, 
amledd a grym temtasiynau, yn nghyd â'r an- 
fanteision presenol, ag sydd yn gysylltiedig â 
bywyd gwir grefyddol. Y pethau hyn sydd yn 
gwneuthur y porth, neu'r fynedfa i gyflwr cadw- 
edig yn gyfyng, neu anhawdd. Ynddynt eu 
hunain y mae holl orchymynion Crist yn ysgafn ; 
ac o du Dduw nid oes un rhwystr ar ffordd neb i 
fod yn gadwedig. Y mae y prif rwystrau oddi- 
fewn i ddynion eu hunain. Llawer a geisiant 
fod yn gadwedig, ond nis gallant; naill ai am 
nad ydynt yn ymdrechu yn galed (ayovìlw, 
bod mewn ing) am fod, nad ydynt yn ymdrechu 
i bwrpas, eithr yn anunion gyrchol, nad ydynt 
yn ymdrechu yn brydlon a rheolaidd, nad ydynt 
yn ymdrechu yn brydlon a pharhaus, neu ynte 
nad ydynt wrth ymdrechu yn “' ymnerthu yn y 
gras sydd yn Nghrist Iesu.” 

PRACSEAID, canlynwyr Pracseus, gwr o 
gryn dalentau, yn yr ail ganrif. fe oedd syl- 
faenydd y Monarchiaid, neu fel y gelwir hwynt 
gan yr iawn-ífyddiaid y Patripassiaid.. Nid yw 
yn ymddangos pa fodd bynag iddo erioed honi 
i'r Tad, mewn ystyr briodol, ìi ddyoddef. Tybia 
y Dr. Lardner fod ei gysawd ef yn drachyffelyb 
i Is-ariaeth; neu yr hyn a elwir yn gyffredin, 
“Y cysawd mewn-gyfaneddol,” (indwelling 
scheme, 

PRAIDD, gynt Prait, Llad. Praeda, Saes. 
Prey; yu briodol yspail neu ysglyfaeth; yn 
drawsenwadol (metonomically,) diadell, neu fintai, 
(/Iock,) o anifeiliaid; yn neillduo] o ddefaid, 
geifr, ac ychain, y rhai a gyfenwid felly, ysgat- 
fydd, o herwydd eu bod yn agored i gael eu cy- 
meryd yn anrhaith gan ddynion; aci gael eu 
hysglyfaethu gan greaduriaid rheibus, Num. 
xxxi O Sam xv. 95 xxi. Mx xL Y GO OL 
Ezec. xxxiv. 8, 22. 

Un o enwau arwyddol cyffredin pobl Dduw 
yn yr ysgrythyrau santaidd yw praidd, Esa. xl. 
ll; 1 Pedr v. 2. Heblaw eu lluosogrwydd, 
unolrŵydd, ffrwythlonrwydd, a d-fnyddioldeb, 
““ anrhaith y creulon” —*“* y cryf arfog a ranwyd,” 
ac a gymerwyd oddiarno gan Grist; ïe, yr “ yspail 
y mae efe yn ei ranu gyda'r cedeyrn,” ydynt, 
Esa, xNx. 245 xxv. oas xii; Lue xi, 21,722. 
Herwydd yr hyn oeddynt y pryd hwnw, ac nid 
yr hyn a fyddent mewn amscr i ddyfod, yn neill- 
duol yn y diwedd, y gelwai Crist hwynt, pan yr 
oedd ar y ddacar, yn “'braidd bychan,” neu 
TOLLViON, * diadell fechan fechan. Felly yr oedd- . 
ynt yn ei amser ef; ond nid felly y maent yn 
awr; ac yn neillduol nid felly y byddant “ yn y 
dydd y gwnelo briodoledd,” ond “ tyrfa fawr, yr 
hon ni all neb ei rhifo, o bob cenedl, a llwythau, 
a phobloedd, ac ieithoedd,” Dat. vii. 9. Nid 
yw meddwl ffordd arall yn un anrhydedd i 
Grist, na dywedyd yn amgen yn ymddangos 
yn gyson â rheswm, nac â B>ibl.. Y mae Crist 
i “flaenori yn mhob peth ;”' ac yn sicr yn rhifedi 
eì ddeiliaid, Col. i. 18... Nid oes un sail i feddwl 
nad yw yr holl rai ag sydd yn marw yn eu baban- 
dod yn gadwedig. Y mae y rhai hyn yn lluosog 


* The words UK pov TTOLILVÏOV, contain two dimunitives, 
Poimnion itself signifìes a». li/fle floc. Uhe addition of mikron 
teil makes lilt!e litlle flock, Leigh's Crifica Sacr«, 


PRE 


656 


PRE 


ue ce 


an-amgyffredadwy. Bydd dychweledigion y 
dyddiau diweddaf fel ““y gwlith o groth y wawr, 
oran amlder, Ps. cx. 3; ac os ychwanegir at y 
cyfrif y rhai oll a gadwyd o ddechreu y byd hyd 
yn bresenol, nid all nad y rhif luosocaf a fydd- 
ant. Ond ni'n dawr pa mor luosog fyddant, os 
na fyddwn ni o'u nifer. 

PRAW, neu PRAWF, Gr Heípa, Llad, Pro- 
batio, Saes. Proof, ymofyniad ar ymddangosiad, 
2 Cor, xiii. 3, 5; Phil, ii. 22. 

PREGETH, araeth neu draethawd crefyddol, 
ar ryw gyfran o air Duw, wedi ei bwriadu er 
goleuo meddyliau, santeiddio calonau, a diwygio 
bucheddau'r gwrandawyr neu'r darllenwyr. 

Mewn pregeth y mae amrywiol bethau i'w 
hystyried; megys yn 

I. Y testun; yr hwn. yw ei sylfaen, a'r peth 
cyntaf a phenaf ynddi. Dylid, nid yn unig 
edrych fod hwn yn wir air Dnw; ond hefyd 
gofalu am ei fod yn cynwys sylfaen gyfreithlawn 
i'r hyn a fyddo yn cael eì ddywedyd oddiwrtho. 
Y mae “yr holl Ysgrythyr wedi ei rhoddi trwy 
ysbrydoliaeth Duw, ac yn fuddiol ;” ond nid yw 
pob rhan ohonì yn fuddiol i'r un peth a'u gilydd; 
eithr yn y gwrthwyneb, un rhan iun peth, a 
rhan aralli beth arall. Er fod yr holl enwau 
cedyrn priodol—yr holl eiriau ymsangol—yr 
holl ymadroddion troellawg—a'r holl hanesion 
ysgrythyrol, yn angenrheidiol a buddiol yn eu 
lle; eto nid yw yn ymddangos eu bod oll wedi 
cael eu bwriadu yn destunau pregethau; ac yn 
wir, ni fyddai defnyddio amryw o honynt i'r 
perwyl hwnw, amgen gwneuthur yn rhy eon â 
gair Duw, a rhoddi achlysur i anffyddiaid gablu 
a gwawdio crefydd a chrefyddwyr. 

'Heblaw hyny, dylid gofalu bod y testun yn 
cynwys synwyr-wers gyflawn, yn annibynol ar 
y geiriau blaenorol a dilynol; oblegyd heb byny 
ni ellir rhoddi cyflawn synwyr y lle i'r gwranda- 
syr, yr hyn yw un o brif ddybenion pregethu. 
Er engraifft, ni fyddai “ A'r Iesu a atebodd ac 
2 ddywedodd,” —“' Yn wir, yn wir, meddaf i 
ehwi, — Nac ofnwch "—“''“Na thwyller chwi, 
ni watworir Duw,” heb ddìm yn ychwaneg, 
yn ddewisol yn destunau pregethau; am mai 


ymadroddion angbyflawn ydynt, ac nad ydynt | 


herwydd hyny yn gosod allan gyflawn synwyr 
y llefarwr, neu yr ysgrifenydd ysbrydoledig. Er 
nad yw testun hir, mwy na phregeth hir, yn 
gyflwedin, nac yn hyfryd na buddiol; eto gwell 
YW cymeryd amrywiol adnodan yn destun, nag 
anafu synwyr a dayngaddio amcan ymadroddion 
Duw. 

Yn mhellach, dylai'r testyn fod yn addas a 
phriodol; h.y., dylai fod yn taro'r bregeth; ac 
hyd y byddo yn alluadwy, yn ateb yr amser a'r 
amgylchiad, yn nghyd âg angen a_ sefyllfa'r 
gwrandawyr. Os na fydd yn taro'r breg- 
eth, ni fydd yn ateb un dyben; amgen cyd- 
ffurfio â defod. Os na fydd yn cydgordio 
â'r amgylchiad a'r amser, ni fydd y bregeth 
(os bydd yn taro'r testun) yn debyg o fod o 
lesi'r gwrandawyr; gan na fydd yn ateb i'w 
hangen na'u dysgwyliad ; nac o herwydd hyny, 
yn alluog o enill eu sylw a'u bystyriaeth. 

— JI. Y rhagynïadrodd, neu'r arweiniad i mewn. 
Hyd y gellir dylid ymdrechu am fod hwn yn fyr 
a tharawiadol; a hyny yn gysfal cr mwyn peidio 


a difa amser, ag er enill sylw y gwrandawyr; 
oblegyd oni ellir gwneuthur hyny yn y dechreu, 
odid y gellir llwyddo i'w wneuthur trwy'r breg- 
eth. Ond yn benaf oll dylid gofalu am ei fod 
yn berthynasol; sef eì fod yn dal perthynas 
â'r testun—yn tueddu i'w egluro—yn parotoi'r 
ffordd i'r bregeth—ac yn creu awydd yn y 
gwrandawyr am ei chlywed. I'r dyben hwn, y 
ffordd oren yn aml fydd sylwi ar yr achlysur o 
lefaru'r geiriau ; ar ryw achlysur, neu ddefod, at 
yr hon y dichon eu-bod yn cyfeirio; neu ynte ar 
ryw beth hynodol yn nghymeriad neu hanes y rhai 
y cawsant eu llefaru wrthynt ar y cyntaf. Yn 
niffyg y cyfryw bethau, nid anfuddiol fyddai 
sylwi ar ryw wirionedd cyferbyniol, neu adrodd 
rhyw hanes yn berthynasoli'r mater neu'r am- 
gylchiad tan sylw ,er cyffroi ystyriaeth y gwran- 
dawyr at yrhyn a draddodir mewn canlyniad. 

III. Y cynllun, neu'r drefo.  ““ Gwneler pob 
peth yn weddus ac mewn trefn,” yw'r cynghor 
epostolaidd; ac mewn pregeth, yn gystal a 
phethau eraill y mae o bwys mawr i gydffurfio âg 
ef. Nid yw Duw awdwr annrhefn mwy nag 
anghydfod; ac nid oes un rheswm nac ysgry- 
thyr, i ddysgwyli bregeth annrhefnus fod mor 
fuddiol ag un reolaidd; os bydd yr olaf yn gyf- 
atebol i'r flaenaf mewn pethau eraill. Y bregeth 
fwyaf trefnus yw'r hawsaf i'w hadrodd, i'w deall, 
a'i chofio; ac o ganlyniad, os bydd yn iachus, 
goleu, a synhwyriawn, rhaid mai hono yw'r 
fwyaf adeiladol a buddiol i'r rhai a wrandawant 
arni. 

Dylair drefn fod yn naturiol— yn syml—yn 
olcu—yn fer—ac yn gynhwysfawr. Gellir dy- 
wedyd ei bod yn maiuriol pan y byddo yn gor-. 
wedd yn eglur yn y testun, a'r naill ran o honi 
yn arwain i'r llall, a phob rhan yn gysylltiadol, 
yn wasanaethgar i'w gilydd. Gellir dywedyd 
ei bod yn syml pan y byddo yn ddiddyryswch, 
a'r naill gangen o honi, er yn gysylltiadol, yn 
ddigon gwahanol oddiwrth yllall. Gellir dy- 
wedyd ei bod yn oleu pan y byddo yn hawdd i'w 
chanfod ; yn /er pan. yn cynwys ychydig o wa- 
hanol faterion; ac yn gynhwysfawr, pan yn 
cymeryd i mewn y cwbl o'r testun. Os bydd yn 
naturiol, y mae yn sicr o fod yn syml; os bydd 
yn syml nis gall lai na bod yn oleu; os bydd yn 
oleu nis gall lai na bod yn fer; os bydd yn fer, ac 
ar yr un yn pryd yn naturiol, yn syml, a goleu, nis 
gall na bydd yn gynwysfawr. Nid oes nemawr 
o destunau yn cynwys rhagor na dau neu dri o 
wahanol faterion neu brif ganghenau; ac o gan- 
lyniad nid oes nemawr o bregethau yn cynwys 
rhagor na hyny o brif benau yn deilwng o'r cym- 
eriad pregethau trefnus. 

Nid yr un drefn sy'n gweddu pob testun; ac 
nid yr un drefn y mae pob pregethwr yn ci 
chymeryd wrth lefaru ar yr un testun, Weith- 
iau ymddengys y drefn agoriadol a defnyddiol yn 
fwy dewisol. Brydiau eraill bydd yr un osod- 
edigaethol yn well. Droau eraill yr un sylw- 
nodol fydd oreu. Ond y fwyaf cyffredin, ac fe 
allai y fwyaf defnyddiol, yw'r ddosbarthiadol. Y 
rhai hyn ydynt y cwbl o'r cynlluniau mewn ym- 
arferiad. Y mae yr un agoriadol yn gynwysedig 
o esponiad a chasgliadau neu ddefnyddiau. Pan 
yr arferir hon bydd yn anghenrheidiol ymofyn 
yn nghylch awdurdod y testun, cywirdeb y cyf» 


PRE 


657 


PRE 


ieithiad, yn nghyd ag amcan yr ysgrifei 
mae'r un osodedigaethol yn gynwysedig mewn 
gosodiad cyffredinol sylfaenedig ar wir ystyr y 
testun, oddiwrth yr hwn y cesglir amrywiol wir- 
ioneddau, y rhaìîa drinir, naill ai mewn ffordd 
nodiadol, neu ddosbarthiadol. Pan y dewisir y 
drefn hon dylid edrych yn ofalus fod y gosodiad 
a gynygir yn sylfaenedig ar gywir ystyr y testun. 
mae'r un sylw-nodol yn gynwysedig mewn 
nodiadau cyffredinol, wedi eu sylfaenu ar y testun. 
Pan y defnyddir hon, y pethau penaf i ofalu am 
danynt ydyntna byddo y sylw-nodau yn rhy 
luosog, yn anmherthynasol, nac yn cymeryd i 
mewn holl fân gymalau y testun. Y mae yr un 
ddosparthiadol yn gynwysedig o benau cyffred- 
inol a neillduol. Yn hon y prif bethau i ofalu 
am danynt ydynt, fod y prif ddosbarthiadau nid 
yh unig yn naturiol, ac yn ychydig orif, ond 
hefyd eu bod yn ddigon gwahaniaethol, ac ar yr 
un pryd yn ymddibynu ar, ac mewn cysylltiad 
a'u gilydd, 

Y mae ambell bregeth fel ysgerbwd heb na 
giau na chig arno, yn benau i gyd, hcb ddim 
cnd hyny; ac ambell un arall yn rbibyn direol, 
heb un pen amgen y cyntaf a'r diweddaf. Nid 
oes modd cofio y flaenaf gan amledd ci dosbarth 
adau a'i hadraniadau; ac nid dichonadwy i neb 
gofio yr olaf herwydd y diffyg o honynt. I'r 
cyffredinolrwydd o wrandawyr, nid yw y bre- 


geth hono ag y byddo y drefn yn cael ei chuddio | 


yn ofalus oddiwrthynt, fawr gwell na'r olaf; am 
nad ydynt yn alluog i'w chanfod, na derbyn un 
lles oddiwrthi. ** Dylai pregethwyr,” meddai 
un awdwr, ““gofio fod llawer o'u gwrandawyr 
yn dywyll ac anwybodus; ac frl y mae rheol- 
eiddio ac iawn drefnu eu syniadau yn gwbl 


angenrheidiol er eu gwneuthur yn ddealladwy | 


iddynt hwy eu hunain yn gystal ag i eraill; 
felly hefyd y mae enwi y penau cyffredinol a 
neillduol, yn tueddu yn fawr i gynhyrfu sylw 
y gwrandawyr at y cwahanol faterion, ac i'w 
cynorthwyo i'w cofio a'u defnyddio.” 


gyfansoddi a thraddodi y bregeth, rhaid fod 
amlygiad o'r drefn yn gynorthwy i'r gwrandaw- 
yr i'w hamgyflred, ei chofio, a'i defnyddio. Ac 
os felly, nid oes un rheswm digonol dros atal y 
cyfryw amlygiad oddiwrthynt. Os ewyllysir 
iddynt gofio a defnyddio y bregeth, dylid yn 
sicr eu cynysgaeddu â phob mantais ddichonad- 
wy i wneuthur hyny. 

ÍY. Yr helaethiad. Wedi gosod sylfaen dda 
i lawr, y peth nesaf yw goruwch adeiladu arni 
mewn modd gofalus, cyson, a chynilaidd. 
“'Rbodder i bob testun ei ystyr briodol; i bob 
gwirionedd ei bwys priodol; aci bob gwrandawr 
ei gyfran briodol. Dylai yr ymresymiad fod yn 
eglur, yn arafaidd, achadarn. Dylid ymwrthod 
yn hollol â phob rhyw ymadroddion rhodresgar, 
coegddigrifol, a chellweirus, gan gadw yn gaeth 
at y mater mewn llaw, ac ymdrechu i oleuo y 
deall, ac effeithio ar galonau y gwrandawyr. Yn 
y rhan hon o'r bregeth y canfyddir pa un a fydd 
y pregethwr yn deall ei fater neu beidio; pa un 
afydd yn ysbryd y testun neu na fydd; pa un 
a fydd yn awyddus am wneuthur lles, neu ynte, 
wedi cí holl rwysg ymddangosiadol, nad yw 


Os yw | 
trefn reolaidd yn gynorthwy i'r pregethwr wrth | 


| 


| adroddir o'r areithfa â hwy. 


amgen ffug-gymeriad, wedi rhuthro i'r swydd , 


nydd. Y | weinidogaethol heb ysbryd y gwaith, nac addas- 


rwydd i'w gyflawni. Y mae ambell bregethwr 
yn traddodi cyn-araeth olygus, ac yn rhanu ei 
destun yn rhagorol, ond eto yn hollol ddiffygiol 
o fodd i ymhelaethu ar yr amrywiol faterion a 
a nodwyd ganddo i sylwi arnynt; yr hyn â 
ddengys y gellir tynu cynllun da heb gyfansoddi 
pregeth dda; yr hyn o'r ddau sydd, efallai, yn 
waeth na chyfansoddi pregeth fuddiol ar gynllun 
annhrefnus. Wedi y cyfan, y mae yn deilwng 
o sylw, nad yw y goreu o ddynion ond anmher- 
ffaith, ac nad yw y mwyaf cyfarwydd yn alluog 
i drin unrhyw destun gyda'r unrhyw rwyddineb, 
goleuni, a deheurwydd, y naill dro a'r llall. 
Wrth ymhelaethu ar y penau neillduol, os na 
bydd y meddwl yn gweithredu yn fywiog a 
rhwydd, dichon mai gwell fydd gadae] y mater 
dan sylw, amyned yn mlaen at y nesaf; gan fod 
newid gwaith yn gystal a gorphwys; ac y gall 
gwell golygiadau ymddangosi'r meddwl ryw dro 
arall, y rhai y gellir yn hawdd eu cofnodi 
gyda llaw.” 

V. Y cymhwysiad. Y mae yn alarus meddwl 
fod y rhan angenrheidiol hon yn hollol ddiffyg- 
iol yn mhregethau amryw weinidogion.  Medr- 
ant drin unrhyw fater mewn ffordd gyffredinol, 
dangos eu galluoedd, a rhoddi darluniadau bodd- 
lonawl o rinwedd a chrefydd; ond nid oes a 
fynont un amser a chymhwyso, gan yr ofnant 
ddolurio teimladau y gwrandawyr. Trwy y cyf- 
ryw bregethau, nid oes yn gyffredin ond ychydig 
les yn cael ei wneuthur; ac nid yw hyny 
mewn un modd i'w ryfeddu, gan nad yw y 
gwrandawyr ond anfynych yn cael eu dysgu i 
feddwl fod unrhyw berthynas rhwng yr hyn a 
Y mae hefyd rai 
pregethwyr athrawiaethol, y rhai a ymwrthodant 
yn hollol â chymhwysiad, gan ffugio cyflawni 
eu swydd yn unig trwy adrodd ac ymresymu; 
ond dylai y cyfryw gofio mai ymresymu yw 
perswadio; a'u bod hwy eu hunain mor aml a 
neb wrth drin pynciau anwylaidd, yn euog o'r 
hyn y ffugiant, brydiau eraill fod yn hollol rydd 
oddiwrtho. Y cymhwysiad yn ddiameu yw y 
rhan fwyaf pwysig o'r bregeth. Yn hwn dylid 
cyfarch y serchiadau yn gystal a'r dealldwriaeth, 
a hyny yn y modd mwyaf nerthol a grymus, 
Yn hwn, dylai y gweinidog ymresymu, ymbil, 
cymell, rhybuddio, a chynghori; a hyn oll heb 
erwineb nae anmharch. Yn hwn dylid amlygu 


| tosturi, cariad, ffyddlondeb, a phob awyddfryd 


a gofal am les (ragywyddol y gwrandawyr. Ond 
wedi y cwbl, tybiem na ddylai y cymhwysiad 
fod yn rhy faith, yn anmherthynasol, nac 
ychwaith i gael ei derfynu yn ddisymwth, 

VI. Yriaith. Dylai hon fod bob amser yn 
eglur, yn bur, ac yn addas... Dylai fod yn isel, 
ond nid yn wael; yn syml, ond eto yn sylwedd- 
ol. Y cynllun goreu i'w efelychu yw gair Duw; 
yn neillduol pregethau ac ymddyddanion yr 
Arglwydd Iesu Grist. Yr oedd y rhai hyn bob 
amser yn naturiol, yn addas, yn sylweddol, ac 
eglur. Yr oeddynt yn wastad yn isel, ond nid 
yn wael, Wrth bregethu, dylid ymwrthod â 
pbob enwau dyeithr a hynod, pob geiriau caled- 
ion, a phob ymadroddion chwyddedig. Dyfymt- 
iadau brawddegol allan o ieithoedd estronol 
ydynt yn gyffredin yn hollol ddifudd, Dylid 


PRE 


658 


PRE 


ymwrthod âg ymresymiadau hirion, ac arddan- 
soddiadau sychion, fel pethau uwchlaw amgy- 
flrediadau y cyffredinolrwydd o'r gwrandawyr. 
Sylwa Mr. Flavel, “ Fod Satan yn fynych yn 
ddiwyd yn temtio gweinidogion yn eu myfyr- 
gelloedd i arfer iaith uchel, ac ymadroddion cel- 
fyddydol, uwchlaw galluoedd eu gwrandawyr.” 
Hablaw eglurder, dylid gofalu am burdeb 
iaith. Er fod yn ddichonadwy i ddyn bregethu, 
a gwneyd llawer o ddaioni, heb wybod fawr am 
ramadeg; eto nid hyfryd yn sicr yw clywed 
dysgawdwr cyhoeddus yn feunyddiol yn tros- 
eddu rheolau mwyaf eglur ieithaduriaeth, wrth 
gymeryd arno addysgu eraill, gan ei fod trwy 
hyny yn ei wneuthur ei hun yn destun gwawd, 
ac yn wrthrych dirmyg y rhan fwyaf deallus 
o'i wrandawyr. Er hyn oll, fel y sylwa un 
awdwr, nid peth anghyffredin yw clywed areith- 
wyr hollol anghyfarwydd yn rheolau gramadeg, 
y rhai ni fedrant draddodi ychydig frawddegau 
heb fod beiau anafus ynddynt, yn cynyg beirn- 
iadu, nid yn unig ar eu hiaith gynhenid eu hun- 
ain, ond hefyd ar yr ieithoedd dysgedig ac cs- 
tronol.. Dylid gofalu hefyd rhag arferyd gor» 


modedd o eiriau, yn nghyd a brawddegau a | 


silliadau cynghaneddol a chydodlawl, gan eu 
bod yn arogli yn hytrach o goeg-athrawgarwch 
nac o gallineb. 

Yn mherthynas i gyffelybiaeth, gellir sylwi, 
nad oes dim yn debyg o gael gwell effaith ar y 
gwrandawyr na'r arferiad cymedrol a doeth o 
bonynt; na dim o'r ochr arall a ddichon effeithio 
yn waeth arnynt na'r arferiad anghymedrol ac 
annaturiol o honynt. Y mae doethineb mawr 
yn angenrheidioli drin cyffelybiaeth mewn modd 
addas a buddiol; ac yn gyffredin, y rhai mwyaf 
anghymwys i'r gorchwyl yw y rhai mwyaf 
chwanog i ymaflyd ynddo. Gan nad faint o les 
y mae cyffelybiaethau Keach ac eraill wedi ei 
wneuthur, y maent wedi gwneyd llawer o niwaid; 


adafyddaii bregethwyr ieuainc ac anghyfar- | 
wydd, beidio eu cymeryd yn gynllun eu cyfan- | 


soddiadau. 


"VII. Y dullo'i thraddodi. Y prif bethau i 


ofalu am danynt yn nhraddodiad pregeth ydynt, | TE L 
: yn ymysgwyd yn ddibaid, yn curo ei ddwylaw 


difrifwch a gwresogrwydd... Y mae ansawdd yr 
hyn a draddodir yn galw am ddifrifwch, a'i 


bwysigrwydd i'r gwrandawyr yn galw am wres- | i 
| der yn mynwesau ei wrandawyr. 


ogrwydd. Ond anaml, mewn cymhariaeth, y 
mae y ddwy gyneddf angenrheidiol hyn yn cael 
eu lle priodol yn yr un bregeth; heb fod y naill 
yn gogwyddo i syrthni, a'r llall ìi ysgafnder gor- 
modol. Dedwydd yw y pregethwr a gadwo 
ganolbarth addas rhwng y ddwy eithafedd wrth 
draddodi ei genadwri. 

Heblaw hyny, y mae urddas a santeiddrwydd 
y lle, yn nghyd a phwysigrwydd yr hyn a dra 
ddodir yn galw am i'r pregethwr ymdrechu â'i 
holl egni i barablu yn eglur a chyson, ac i ym- 
ddwyn ac ystumio mewn modd dynodiadol ac 
addas. Ni ddylai ruo fel llew, na bloeddio fel cy- 
hoeddwr cyffredin; canys y cyfryw goegareith- 
iad sydd, nid yn unig yn ddisynwyr ac annen- 
iadol, ond hefyd yn hollol anghyson âg ysbryd 
addfwyn a thirion yr efengyl. Dylai hefyd fod 
yn dra gofalus i ochelyd un dôn, gan ymdrechu 
cyfodi ei lais yn raddol, a defnyddio ei rym yn 
y cymhwysiad. Dylai pob newidiad llais gael 


| myfyrdod yr ymadroddwr santaidd. 


o 


ei gyfaddasu i'r ymadrodd, aci ystyr y geiriau ; 
a phob ymadrodd hynodol a ddylai gael ei sain 
arbenigol ei hun. Ymadrodd egwyddorol sydd 
yn gofyn tôn eglur unffuifiog yn unig; a bygyth- 
ion gair Duw ydynt yn galw am gywair uwch 
na'i addewidion a'i wobrwyon; ond ni ddylai y 
rhai olaf gael eu swnio yn sain esmwyth y chwi- 
banogl, na'r blaenaf yn nghywair uchel yr ud- 
gorn. Dylai y llais gadw ei gywair naturiol 
trwy ei holl newidiadau amrywiog. Dedwydd 
yw y pregethwr hwnw sydd ganddo lais cryf, 
a hyblyg, yn gystal a chysain.. Dylai arwyddion 
o serchogrwydd a chariad, yn gystal ag o dduw- 
iolder, fod yn weledig bob amser ar wynebpryd 
y pregethwr; ond dylid ymwrthod yn ofalus â 
phob ymddangosiad o gymhendod, canys nis 
gall dim fod yn fwy gwrthwynebus i gynulleidfa 
nag ymddangosiad o ragrith yn y gweinidog. 
Llygaid tr6edig, dyrchafedig, yn gwastadol 
ddiferu dagrau, ydynt yn dynodi rhagrithiwr 
yn hytrach na dyn yn feddianol ar ysbryd gwir 
grefydd, ac yn gwir deimlo sylwedd yr hyn a 
fyldo yn ei draddodi i eraill. Ymddangosiad o 
dduwiolder ffugiol, sydd heb eithriad bob amser 
yn hollol ddinystrio effeithioldeb pob peth a 
ddichon y pregethwr ei ddywedyd, gan nad pa 
mor gywir a phwysig y dygwyddofod. Ary 
llaw arall, rhaid iddo ochelyd pob ymddangosiad 
o ysgafnder a chellwair, yn gystal a'r claearwch 
a'r difaterwch hyny ac sydd yn tueddu cymaint 
i oeri serchiadau, a rhewi calonau y gwrandawyr. 
Dylai y corff fod yn uniawn syth, ac mewn 
agwedd naturiol ac esmwyth. Agwedd goríforol 
wibiog a gŵyrdroedig yn yr areithfa, sydd yn 
gwneuthur y pregethwr yn rhy debyg i ysgentyn 
(harleguin,) ac felly yn tueddu i beri i'r gwran 
dawyr ei ddirmygu a'i wawdio, o'r hyn lleiaf yn 
eu meddyliau; ac herwydd hyny dylai ofalu na 
byddo iddo ei harferyd. Ond er hyny, ni ddylai 
sefyll yn yr areithfa fel delw, heb symud llaw 
na fhroed, o ddechreu i ddiwedd y bregeth. 
Ysgydwadau y dwyliw ydynt dra dynodiadol 
mewn pregeth; ond dylid gofalu eu bod yn 
weddus, yn sobr, yn foneddigaidd, ac yn ar- 
wyddol. Ni bydd i'r pregethwr yr hwn a fyddo 


yn ddiorphwys, yn cau ei ddyrnau, yn rhifo ei 
fysedd, yn trystio a'i draed, amgen creu ysgafn- 
Areithydd- 
iaeth sydd gelfyddyd dra th«ilwng o sylw a 
Dyben 
pregeth yw argyhoeddi, cyffroi, ac enill. Y 
llais, yr wynebpryd, a'r ymddygiad, y rhai 
ydynt i achosi yr effaith driphlyg, ydynt wrth- 
rychau tra theilwng o fyfyrdod pregethwr yr 
efengyl. ; 
PREGETHU, (pregeth,) cyhoeddi, neu ym- 
adroddi mewn modd cyhoeddus, ar unrhyw des- 
tun ysgrythyrol neu grefyddol; swydd neu 
waith pregethwr. Ystyr briodol y gair Groeg 
Kn»pvccw, a gyfieithir pregethu, yw cyhoeddi 
rhyw genadwri neu bwnc, mewn lle agored, yn 
nghlyw tyrfa, fel y gwna herodwr, neu genad 
cyhoeddus. Y gair Heb.m4p, Kapa, a ddy- 
noda gyhoeddi neu ddarllen â llef uchel, Sech. 
vii. 7; Diar. xii. 23; Esa. xxix. 11. Cyfyngir 
y gair yn bresenol at addysg grefyddol, yn cael 
i roddi mewn modd cyhoeddus, gan weinidog 


PRE 


659 


PRE 


—_ aa — ge a — 


ac —__—_ 


neu athraw crefyddol, o'r areithfa. Y mae y 
gair proffwydo yn cael ei arfer yn fynych yn yr 
ysgrythyrau santaidd, yn yr un ystyr a'r gair 
pregethu, 1 Cor. x. 4, xiii. 9; xiv. 3, 4, 5, 
24, 31,39; Dat.x. ll; xi.3. Ymae pregethu 
yn ordinhad ddwyfol; a thra thebygol ei bod 
yn ffynu o'r dechreuad yn eglwys Dduw; a sicr 
yw ei bod i barhau ynddi hyd ddiwedd amser, 
Marc xvi. 15; Judas-l4, 15; 2 Pedrii.5; 
Math. xxiv. 14. Y prif foddion, dan fendith 
Duw, er argyhoeddi a dychwelyd dynion at yr 
Arglwydd, yn mhob oes a gwlad, yw pregethu 
yr efengyl, 1 Cor. i. 21. Y mae pregethu y gair, 
pregethu'r efengyl, pregethu Crist, pregethu cyf- 
iawnder, a phregethu'r ffydd, yn ymadroddion 
ysgrythyrol cyfystyr, Marc ìi. 2; xvi. 15; Act. 
cu 4, o be olx 9 2 Pedrun 5. Gal: i. 20: 
Y modd y dylid pregethu ydyw, yn oleu, yn 
syml, yn sobr, yn drefnus, yn wresog, yn ffydd- 
Jon. yn ddidderbyn wyneb, yn gyson, a pharhaus. 
Edrych Pregeth. 

“Nid yw yn ymddangos fod pregethu yn cael 
ei gyfyngu o dan yr oruchwyliaeth Fosenaidd i'r 
offeiriadaeth yn unig; oblegyd y mae lluaws o 
enghrheifftiau yn ein meddiant o waith dynion 
o lwythau eraill heblaw llwyth Lefi yn cyflawni 
y gorchwyl, Ps. lxviii. 11. Joshua ydoedd 
Ephraimiad, eto yn llawn o ysbryd doethineb; 
casglodd yn nghyd y llwythau i Sichem, a phre- 
' gethodd iddynt eiriau Duw, Deut. xxxiv. 9; 
Jos. viii. 34. Solomon ydoedd dywysog o lwyth 
Juda, ac Amos ydoedd fugail o Tecoa; eto y 
ddau oeddynt bregethwyr, ac un o honynt o 
leiaf yn broffwyd, I Bren. ii; Amos vii. 14, 15. 
Pan gysylltwyd tybiau ynfyd, arferion halog- 
edig, ac eilunaddoliad â'r grefydd Iuddewig 
gan dywysogion y genedl hono, y proffwydi a'r 
gweledyddion a ddygasant eu tystiolaeth yn 
erbyn yr enciliad, ac a erlidiwyd herwydd hyny. 
Shemaia a bregethodd i Rehoboam, y tywysog- 
ion, a'r holl bobl yn Jerusalem, 2 Cron. xii. 5. 
Azaria a Hanani a bregethasant i Asa a'i fyddin, 
2 Cron. xv. l, &c. ; xvi. 7. Michaia a bregeth- 
oddi Ahab. Rhai o honynt a agorasant athro- 
fâu, neu golegau, yn y rhai y dysgent i'w dysg- 
yblion y grefydd Fosenaidd yn ei phurdeb. Yn 
Naioth, yn maesdref Rama, yr oedd un wedi ei 
sefydlu gan Samuel; a rhai eraill yn Jericho a 
Bethel, yn cael eu harolygu gan Elias ac Eliseus. 
I'r rhai hyn yr ymgyrchai y bobl ar y Sabbathau 
a'r newydd loerau, ac ynddynt y derbynient 
addysgiadau crefyddol a moesol, 1 Sam. xix.18; 
29 Bren.ii. 3, 5; iv. 2, 3.. Dros yr holl ysbaid 
hwn, nid oedd na threfn na chysondeb gyda go- 
lwg ar bregethu cyhoeddus. Weithiau nid oedd 
un weledigaeth eglur, ac yr oedd gair Arglwydd 
yn brin a gwerthfawr; ac nid oedd y bobl yn ei 
glywed ond ar droau yn unig. Weithiau yr 
oeddynt heb offeiriad i'w dysgu, ac heb gyfraith 
i'w rheoli a'u cyfarwyddo. Brydiau eraill, an- 
fonid ymdeithwyr, yn gystal tywysogion, offeir- 
iaid, a Lefiaid, oddiamgylch trwy yr holl wlad, 
yn dwyn llyfr y gyfraith gyda hwynt, i'r dyben 
i addysgu yn mhob dinas. Mewn gair, yr oedd 
pregethu yn blaguro pan oedd crefydd yn blo- 
deuo; a phan y diflanai yr olaf yr oedd ataliad 
ar y blaenaf. Nid oedd Moses wedi neillduol 
un radd arbenig o ddynion i'r swydd o bregethu; 


nac wedi sefydlu un amser neillduol at y gor- 


| chwyl; na'i gyfyngu o fewn cylch un lle nod- 


edi; nac ychwaith wedi sefydlu un rheol wrth 
yr hon yr oedd i gael ei gyflawni. Gadawodd 
yr holl bethau hyn i ddoetbineb a dewisiad y 
bobl. Herwydd paham, yr ydym yn cael i'r 
pregethau Iuddewig cynwysedig yn yr Hen 
Destament gael eu traddodi mewn gwersyll, 
llysoedd, heolydd, athrofâu, dinasoedd, a phen- 
trefi; weithiau mewn dull arafaidd a phwyllog, 
ac weithiau mewn modd bywiog a grymus; 
weithiau mewn iaith eglur, ddihoced, ac ar- 
dderchog; a phrydiau eraill yn boll rwysg ar- 
alleg y dwyrain. Ar rai achlysuron, y pregeth- 
wyr a ddefnyddient arwyddion gweledig, dynod- 
iadol o ansawdd eu cenadwri, megys arfau di- 
nystriol, iau caethiwed, &c. Ymadroddent 
aynynt, arddangosent hwynt, gwisgent hwynt 
am danynt, chwilfriwient hwynt, rhwygent eu 
gwisgoedd, ymdreiglent yn y llwch, a thrwy bob 
moddion ag a allent ddychymygu, cyson ag 
arferion eu gwlad, ymdrechent argraffu ar fe- 
ddyliau eu gwrandawyr ystyriaethau priodol o 
natur a phwys yr hyn a draddodid ganddynt. 
Perchid y dynion hyn yn fawr gan y rhan fwyaf 
crefyddol o'r genedl; a thywysogion a farnent 
yn angenrheidiol i gadw gweledyddion fel ys- 
grifenyddion, gwaith y rhai oedd darllen ac eo- 
luro y gyfraith, 2 Cron. xxxiv. 29, 30; XXXV. 
15. Hyn oedd yn peri fod gau broffwydi, dyn- 
ion drwg yn ffugio crefydd a duwioldeb, yn 
gorlenwi llysoedd brenhinoedd, Yr oedd Jesebel 
eilunaddolgar, yn cadw pedwar cant o broffwydi 
Baal; ac yr oedd gan Ahab ragrithiol yr un 
rh'fedi yn proffesu eu hunain yn broffwydi yr 
Arglwydd, 

“* Pan y caethgludwyd yr Iuddewon i Babilon, 
y proífwydi ag oeddynt yn eu plith a'u haddysg- 
entyn egwyddorion crefydd, ac a yndrechent 
berchenogi eu meddyliau â chasineb at eilun- 
addoliaeth ; ac i lwyddiant pregethu yr ydym i 
briodoli dychweliad yr Iuddewon at ffydd ac 
addoliad yr unig wir Dduw; wrth y rhai yr ym- 
lynasant yn ddiysgog hyd y dydd hwn. Er 
iddynt syrthio wedi hyny i amryw bechodau 
ysgeler, eto, o'r amser hwnw hyd yn bresenol 
ni buant yn euog o eilunaddoliaeth, Hos ii.3; 
Ezcec.ii. 3, 34. Ond eto, nid oedd diffyg modd 
bynag am luoedd o gau broffwydi yn eu plith, 
cymeriadau y rhai a ddarlunir mewn modd eglur 
gan y proffwydi cywir, yn neillduol gan Esaia, 
pen. xxiii; ac Ezeciel, pen. lvi._ Pan y terfyn- 
odd amser eu caethiwed yn Babilon, y proffwydi 
a'r pregethwyr da, Zorobabel, Joshua, Hagoai, 
&c., yn credu gair Duw, ac yn awyddu am eu 
hiawnderau naturiol, gwladol, a chrefyddol, a 
ymdrechasant yn mhob modd i ryddhau eu 
hunain a'u cydgenedl o'r cyflwr isel i ba un 
dygwyd hwynt trwy bechodau eu hynafiaid. 
Wylasant, ymprydiasant, pregethasant, pro- 
ffwydasant, ac o'r diwedd llwyddasant. Y prif 
offerynau oeddynt Nehemia ac Ezra, y blaenaf 
ydoedd lywydd, ac a ddiwygiodd y wladwriaeth ; 
a'r olaf ydoedd ysgrifenydd cyfraith Duw y nef, 
yr hwn a ymosododd ar ddiwygio yr eglwys, ac 
a gyflawnodd y gwasanaeth mwyaf ardderchog 
i'w wlad a'i olafiaid. Efe a gasglodd ac a gy- 
mharodd yr holl gopiau o'r ysgythyrau santaidd 


PRE 


gynhenid. 
farw; a'r hon a siaredid ganddynt ydoedd gy- 
mysgedd o Hebraeg, Caldaeg, ac ieithoedd eraill. 
Gynt nid oedd gan bregethwyr yn unig ond 
egluro materion; yn awr yr oeddynt yn rhwym 
o egluro geiriau; geiriau, y rhai yn y llyfrau 
santaidd oeddynt wedi myned yn anghynefin, yn 
anmwys, neu yn farw. Yn awr agorid tai, nid 
er mwyn addoliad seremoniol, megys aberthu, 
canys yr oedd hyny yn cael ei gyfyngu i'r deml; 
ond gyda golwg ar ufydd-dod moesol, wedi 
gweddio, pregethu, darllen y gyfraith, addoliad 
dwyfol, a dyledswyddau cymdeithasol. Gelwid 
y tai hyn yn synagogau. Y bobl a ymgasglent 
foreu a hwyr iddynt i'r dyben i weddio ; ac ar 
wyliau a Sabbathau yr oedd y gyfraith yn cael 
ei darllen a'i hegluro ynddynt. Y mae genym 
ddarluniad byr, ond ardderchog, o waith Ezra 
yn pregethu y tro cyntaf, yn Nehemia, pen. viii. 
Uwchlaw 50,000 o bobl a ymgasglasant mewn 
heol, neu ysgwar eang, yn agosi borth y dwfr. Yr 
oedd hyn yn foreu ar y dydd Sabbath. Gosod- 
wyd areithfa o goed yn ffurf twr yno i'r pregeth 

wr; a'r twryn hwn a gynhelid gan esgynglwyd, 
neu lofft rodfa amserol, lle mewn aden ar ddeheu 
y pulpud, yr eisteddai chwech o'r prif bregeth- 
wyr; ac ar yr aswy, saith. 'Tri ar ddeg o brif 
addysgwyr eraill, ac amryw Lefiaid oeddynt 
hefyd yn bresenol ar yr esgynglwydau oeddynt 
wedi «u cyfodi i'r pwrpas, y rhai a weinyddent 
bob un yn ei dro. Pan esgynodd Ezra i'r, pulpud, 
efe a agorodd lyfr y gyfraith, a'r holl gynulleidfa 
a gyfododd yn uniongyrchol o'u heisteddleoedd, a 
phawb a safent ar eu traed. Yna efe a offrymodd 
weddi a mawl i Dduw, y bobl yn plygu eu penau 
ac yn addoli yr Arglwydd a'u hwynebau tua'r 
llawr; ac yn niwedd y weddi, gyda dwylaw 
dyrchafedig, mewn modd pwysig dywedai, Amen, 
Amen. Yna tra yr oedd pawb yn sefyll, Ezra, 
yn cael ei gynorthwyo gan y Lefiaid, a ddarllen- 
odd y gyfraith yn eglur, gan roddi y synwyr, a 
pheri iddynt ddeall yr ymadrodd. Y pregethau 
a gawsant y fath effaith ar y gwrandawyr fel yr 
wylasant yn hidl; ac oddeutu haner y dydd yr 
oedd y galar wedi cynyddu i'r fath raddau, fel 
y tybiodd y llywydd, y pregethwr, a'r Lefiaid, 
yn angenrheidiol i osod terfyn iddo, gan ddy- 
wedyd, “ Ewch, bwytewch y breision, ac yfwch 
y melusion, ac anfonwch ranau i'r hwn nad oes 
ganddo ddim yn barod; canys y mae heddyw yn 
santaidd i'r Arglwydd ; am hyny na thristewch; 
canys llawenydd yr Arglwydd yw eich nerth 
chwi.” Yr holl gynulleidfa a dderbyniasant 
addysgiadau caredigol a doeth y gwyr enwog 
hyn, ac yn ddiatreg 50,000 o eneidiau a dawel- 
wyd ac a Jonyddwyd. Dychwelasant i'w cartref- 
leoedd, bwytasant, yfasant, anfonasant ranau, a 
llawenychasant, herwydd iddynt ddeall yr ym- 
adroddion a draddodwyd i'w clywedigaeth. Yr 


oedd Plato yn fyw y pryd hwn, yn dysgu ath- 
roniaeth dywell i athrofdau oeraidd; ond beth 
oedd efe, a pheth oedd. Xenophon, neu Demos- 
(henes, na neb o'r areithwyr paganaidd, mewn 
cymhariaeth i'r dynion hyn? O'r amser hwn 
hyd ymddangosiad Iesu Grist, yr oedd pregethn 
cyhoeddus yn beth cyffredin. Ychwanegodd 
rhifedi y synagogau yn feunyddiol, a thyrfaoedd 
a ymgasglentiddynt; a henuriaid allywodraeth- 
wyr a gawsant eu sefydlu er addysgu a chadw 
trefn ynddynt.” . 

““ Y pregethwr enwocaf cyn ymddangosiad Iesu 
Grist oedd Ioan Fedyddiwr. Cafodd ei awdur- 
dodi o'r nef i fod yn rhac-flaenor y Messia. 
Cymerodd Elias fel cynllun; ac fel yr oedd yr 
amser yr oedd efe yn byw ynddo yn dra thebyg 
i'r amser yr oedd Elias yn byw, efe a ddewisodd 


' destuna dull cyffelyb iawn i eiddo y gwr an- 


rhydeddus hwnw. Ei destunau oeddynt ychydig 
o rif, eglur, a phwysig. Ei iaith ydoedd gref, ei 
gyífelybiaethau yn hyf, ei ymddygiad yn sobr, 
eì ddull yn wresog, a'i foesau yn erwin; ond y 
seren foreu ddysglaer hon a roddodd ffordd i 
Haul ardderchog cyfiawnder, yr hwn yn awr a 
gyfodai ar y byd tywyll. Yn ddiameu Iesu Grist 
oedd brenin y prezethwyr oll. Pwyaalllaina 
mawrygu symledd ac ardderchawgrwydd ei iaith, 
prydferthwch ei gyffelybiaethau, addasrwydd ei 
destunau, tynerwch a thoster ei gyfarchiadau, 
gweddusrwydd ei ymddygiad, a thanbeidrwydd 
anghyfnewidiol ei sel? Bydded i'r darllenydd 
ddifyru ei hun mewn myfyrdodau dwys ar gym- 
eriad, rhagoroldeb, ac ardderchawgrwydd yr 
enwocaf o'r pregethwyr, fel y maent wedi eu 
darlunio gan yr efengylwyr.” 

““ Yr apostolion a efelychasant eu hathraw 
dwyfol gyda y dyfalwch mwyaf. Ffuríiasant 
luoedd o gymdeithasau crefyddol, a llwyddasant i 
raddau tra helaeth yn eu holl ymdrechiadau. 
Cyfyngasant eu holl sylw at grefydd, gan adael 
i'r ysgolion ddadleu, aci wladyddwyr gynllwyn 
a dichellu,. Cadarnhaent yr athrawiaethau a 
bregethid ganddynt yn unig trwy brawf; ac ni 


: feddent, ïe, ni ymofynent am y fath gynorthwy 


a chyfreithiau dynol neu gyfrwystra bydol, ar- 
aethyddiaeth yr ysgolion, neu ddychryndod arf- 
au, swynion arian, neu ystranciau masnachwyr.” 

“ Wedi marw yr apostolion daeth pob peth i 
ben yn hollol fel yr oeddynt hwy wedi rhag- 
ddywedyd. Cymerodd cyfnewidiad truenus le 
yn yr holl gysawd Cristionogol.  Cyfranogodd 
pregethu yn nhynged pob rhyw sefydliad arall, 
ar gogoniant hwn perthynol i'r brif eglwys a 
ddechreuodd yn awr i ddirywio yn gyffredinol. 
Yr ysgrifenwyr a gyfenwir genym yn dadau, gan 
nad faint a ganmolir arnynt gan rai fel cynllun- 
iau teilwng o'n hefelychiad, nid ydynt yn haeddu 
y clod anwahanredol a roddir iddynt. Gwir y 
ceir Cristionogaeth yn eu hysgrifeniadau; ond 
O, fel y mae wedi ei chymysgu âg athronyddiaeth 
Baganaidd, ac aralleg Iuddewig! Rhaid caniat- 
au, yn wir, i symledd Cristionogaeth gael ei 
gadw, er tan ddirywiad graddol, dros y tri chant 
cyntaf. Y pum cant dilynol a ddygasant amryw 
bregethwyr duwiol ac enwog yn gystal yn eglwys 
Rhufain a Groeg, er fod yr athrawiaeth yn par- 
hau i ddirywio yn feunyddiol. Cafodd y palpud 
Groegaidd ei addurno â rhai areithwyr hyawdl, 


PRE 


a 


— 


661 


PRE 


Basil, esgob Cesarca, Ioan Chrysostom, pregeth - 
wr yn Antioch, ac wedi hyny patriarch, (fel y 


| dafodau,” rhag cywilydd i adsefydlu pregethu 


| cyson a rheolaidd. 


y gelwid ef) yn Nghaercystenyn, a Gregori | 


Nazianzen, y rhai a flodeuasant oll yn y bedwar- 
edd ganrif, a ymddangosant megys sefydlwyr 
cyntefig y dull o bregethu yn eglwys Groeg; yr 
hyna ellir ei ddywedyd hefyd am Jerome ac 
Augustin yn eglwys Rhufain. _ Dros beth amser 
yr oedd pregethu yn orchwyl cyffredin esgobion, 
henuriaid, diaconiaid, a brodyr anghyoedd, yn 
y brif eglwys; ond yn mhen ychydig cafodd ei 
gyfyngu i'r esgob, ac i'r neb ac fyddai iddo ef ei 
sefydlu. Galwent y sefydliad yn urddiad; gan 
gysylltu o'r diwedd â'r enw, ryw ddirgelwch a 
rhinwedd annirnadwy; ac hefyd âg awdurdod 
yr esgob a'i cyhoeddodd. Pan y teithiai esgob 
neu bregethwr, ni honai hawl i weinyddu ei 
swydd, yn annibynolar ewyllys yr eglwysydd 
yn y rhai y dygwyddai fod yn bresenol yn eu 
haddoliadau. Y pregethwyr cyntefig a wahan- 
iaethent yn fawr yn eu hymddygiad yn y pulpud ; 
ond y rhan amlaf o honynt a arferent ystum dra 
syml a sobr. Traddodent eu pregethau yn ddi- 
fyfyr, tra yr ysgrifenid eu sylwadau gan nodiad- 
wyr cyhoeddus. Pregethau y dyddiau hyny 
oeddynt bob amser yn yr iaith gyffredin. Y 
Groegwyr a bregethent yn Groeg, a'r Lladinwyr 
yn Lladin. 
byddent yn hir neu yn fyr fel y byddai'r achlys- 
ur yn galw, er mai awr oedd yr amser arferol. 
Yn gyffredin traddodid a gwrandawid pregethau 
o sefyll; ond weithiau, pregethwyr a gwranda- 
wyr a eisteddent, yn enwedigol yr hen a'r afiach, 
Y tadau a hoffent gyffelybiaethau; canys yr 
oedd Origen, y troell-ymadroddwr gwastadol, 
wedi dysgu hyny iddynt. Ai y pregethwr cyn 
pregethu i'r wisgfa (vesfry) i weddio, a thra- 
chefn i ymddyddan â'r rhai a ddeuent i gyfarch 
iddo. Gweddiai yn y pulpud, a'i lygaid yn 
gaucdig. Y geiriau eyntaf a ddywedai y pregeth- 
wr wrth y bobl wedi esgyn yr areithfa oeddynt, 
““'Tangnefedd i chwi,” neu “ Gariad ein Har- 
glwydd Iesu Grist, gras Duw, a chymdeithas yr 
Ysbryd Glan, a fyddo gyda chwi oll;” i'r hyn 
yr atebai y gynulleidfa ar y cyntaf, “ Amen ;” ac 
eilwaith, mewn amseroedd dyfodol, “ A chyda'th 
ysbryd dithau.” Er mor llygredig oedd y dydd- 
iau hyny mewn cymhariaeth i amser yr apostol- 
ion, eto yr oeddynt yn oesoedd auraidd mewn 
cyferbyniad i'r amseroedd dilynol, pan y sef- 
ydlwyd ymresymiadau arddangosawl, duwin- 
yddiaeth gyfrinol, ïe, hanfod restri (cafegories) 
Aristotelaidd, a buchdraethiadau seintiau, yn lle 
pregethu. Y pulpud a drowyd yn chwareufa, 
lle y derbyniai offeiriaid cellweirgar gymerad- 
wyaeth am yr arabedd (ei) iselaf, yn enwedig 
yn y Nadolig a'r Pasg.” 

““ Ond y diwygiad gogoneddus ydoedd blentyn 
pregethu addysgiadol a buddiol. Yr oedd saf- 
bren mewn arferiad y pryd hwnw, wyth yr hwn 
y profid crefydd yr amseroedd. Awyddfryd y 
werinosi ddarllen yr Ysgrythyrau, ac i wrando 
agoriadau arnynt ydoedd hynodol, a'r Pabyddion 
oeddynt wedi eu hargyhoeddi i'r fath raddau o 
fuddioldeb addysg cyhoeddus aml, fel y gorfu 
ar y rhai a gyfenwid mewn modd cyfiawn yn 
“ breiadiaid heb bregethu,” a phulpudau y rhai 


Ni phregethent wrth y cloc, eithr | 


(fel y dywedai Latimer,) oeddynt “glych heb | 
4N 


“* Er y diwygiad, y mae eglwys Rhufain wedi 
dangos rhai pregethwyr enwog, er nad ydynti'w 
cymharu â'r rhai diwygiedig. Yn y lle hwn 
byddai yn drosedd anfaddeuol ynom esgeuluso 
dywedyd rhyw beth yn nghylch yr effeithiau 
rhyfeddol ag oedd yn gyífredinol, yn canlyn pre- 
gethau y diwygwyr yn mhob lle.” ” 

“* Yn amseroedd tywyllafpabyddiaeth, yr oedd 
rhai pregethwyr enwog a phoblog yn cyfodi yma 
ac acw, y rhai a wrthwynebent bechodau yr 
amseroedd mewn modd selog, a phregethau y 
rhai a achosent effeithiau disymwth a rhyfedd ar 
y gwrandawyr; ond yr oedd yr holl effeithiau 
hyn yn darfod gyda'r personau ag oeddynt yn 
eu hachosi, a phob peth yn myned yn mlaen fel 
cynt. Nid oedd un diwygiad wedi cymeryd lle 
mewn cyfraith, dysgeidiaeth, masnach, na chym- 
deithas... Ond yn ddisymwth ymddangosodd 
golygfa newydd. Cyfododd pregethwyr llai pobl- 
oz; ac feallai llai llafurus a phatrynol. Eu 
pregethau mewn modd uniongyrchol ni pharent 
effeithiau mor hynod; eto eu gwrandawyr a ym- 
adawent gan gytuno yn unfrydol i ddiwygio fel 
gwledydd, yn hytrach nag fel cynulleidfaoedd 
arbenigol.” 

“Jerome Savonarola, Jerome Narni, Capis- 
tran, Connecte, oeddynt yn achosi effeithiau 
mawrion uniongyrchol trwy eu pregethau. Pan y 
pregethai Connecte, y boneddigesau a ostyngent 
addurniadau eu penau, ac a daflent gapiau asgell- 
og wrth y canoedd i'r tân. Pan yr addysgai Narni 
y werinos yn y Grawys, yn mhulpudau Rhuf- 
ain, haner y ddinas a ymadawent gan waeddi 
ar hyd yr ystrydoedd, “ Arglwydd, trugarha 
wrthym; Crist, trugarha wrthym!” Y fath oedd 
yr effeithiau ag oeddynt yn canlyn ei weinidog- 
aeth, fel y dywedir ìi werth dwy fil o goronau o 
reffynau gael eu gwerthu mewn un wythnos, i'r 
dyben i wneuthur fflangellau o honynt! Pan y 
pregethai ger bron y pab i gardinaliaid ac esgob- 
ion, ac y darluniai y pechod o annrhigiant yn ei 
liw priodol ei hun, dywedir iddo ddychrynu deg 
ar hugain neu ddeugain o esgobion ag oeddynt 
yn ei glywed, fel y ffoisant adref i'w hesgobaeth- 
au yn uniongyrchol. Yn mhulpud prif ysgol 
Salamanca, eafodd y fath effaith ar wyth cant o 
fyfyrwyr, fel y penderfynasant yn unfrydoli ym- 
wrthod â'u holl ddysgwyliadau am anrhydedd a 
hyfrydwch bydol, ac i ymroddi i fod. yn edifeir- 
iolwyr mewn gwahanol fynachdai. Ie, rhai o hon- 
ynt a ddyoddefasant ferthyrdod hefyd. Gwydd- 
om am dynged Savonarola, ac era'll a ellid eu 
henwi; ond yr oedd pawb o honynt yn galaru o 
herwydd nad oedd effeithiau eu llafur yn parhau 
ond dros ychydig yn unig. Yr oedd Nami ei 
hun wedi blino cymaint ar eì swydd, fel y darfu 
iddo gau ei hun mewn cell i'r dyben i alaru dros ei 
gydoeswyr anniwygiadwy; canys yr esgobion a 
ddychwelasant yn oli'r llys, a'r rheffynwyr a 
ddaethant i fod yn segur eilwaith.” 

“Y diwygwyr a ddysgent bob athrawiaeth 
dda a ddysgid gan y dynion hyn, gan ychwanepu 
atynt ddwy neu dair arall, trwy yr hyn y gosod- 
asant y fwyall ar wreiddyn y prenau, ac y dygas- 
ant oddiamgylch ddiwygiad cyffredinol. Yn lle 
apelio at babau, canonau, sylfaenwyr a hadau, 


PRE 


662 


PRE 


ysgrythyrau santaidd am gyfraith. Nid oedd 
Pab Leo X. yn ystyriol o hyn pan y dywedai 
wrth Prierio, yrhwn aachwynn»i ar heresi Luther, 
«“ Y mae gan y mynach Luther athrylith odidog. 
Addysgent y bobl hefyd yn yr ychydig a wydd- 
ent am ryddid Cristionogol; ac felly arweinias- 
ant hwynt i gredu y gallasent ganlyn eu tybiau 
eu hunain mewn crefydd, heb ganiatad cyffeswr, 
esgob, Pab, na chymanfa. Aent yn mhellach, a 
gosodent holl bwys crefydd i orwedd ar ffydd 
gyfiawnhaol. Rhwymai hyn y bobl i ymofyn 
adnabyddiaeth o Grist, gwrthrych eu ffydd; fel 
hyn arweiniwyd hwy i gydnabyddiaeth â chy- 
meriad hollol wahanol i eiddo eu hen arweinydd- 
ion; cymeriad yr hwn nid ellir ei adnabod, heb 
ei fawrygu a'i efelychu. Yr hen bregethau pab- 
aidd poblog a aethant heibio fel ergyd o bowdr- 
gwn, heb adael un effaith ar eu hol amgen 
dychryn, terfysg, a gwyneb du; ond eiddo y 
ddysg newydd, (fel y gelwid hwynt gan y mynach- 
od,) oeddynt hadau mân iachus, y rhai, wedi eu 
hau yn nghalonau diragrith y gwrandawyr, a'u 
dyfrhau-â gwlith y nef, a hydyfent yn arafaidd, 
gan flodeuo a dwyn ffrwyth annrhaethol werth- 
fawr mewn modd diarwybod ac annirnadwy.” 

Y gweision enwog hyn o eiddo Crist a ragor- 
ent mewn gwahanol dalentau, yn gystal yn gy- 
hoeddus ac anghyoedd. Yr oedd Knox yn dis- 
gyn feltaran; Calfin ydoedd gyffelyb ddiwrnod 
hollol wlawog ; a Beza yn debyg i gawod o wlith 
tyner. Yr hen Latimer ew o frethyn tew- 
ban garw, yn cerdded oddiamgylch a'i Destament 
yn hongian wrth un cwr i'w wregys lledr, a'i wydr- 
ddrych (spectacle) wrth y llall, a addysgai bobl 
mewn modd syml ac eglur o hen geubren; tra yr 
oedd y llysiol Ridley, mewn sidan a phali, yn dysgu 
yr un egwyddorion yn mhulpudau y brif ddinas 
Cranmer, er yn wr gwylaidd ac ofnus, a ryfyg- 
odd roddi Testament i Harri VIII., a'r llabedyn 
(label, ) “ Puteinwyr a godinebwyr a farna Duw ;” 
tra y sicrhaodd Knox, yrhwn a ddywedai, “Nad 
oedd dim yn ngwyneb hawddgar boneddiges a 
allai effeithio arno ef,” wrth Mair, brenhines yr 
Alban, “os oedd ynddi un wreichionen o Ysbryd 
Duw, ie, o gywirdeb a doethineb, na, byddai iddi 
dramgwyddo wrtho ef am haeru yn ei bregethau 
nad oedd dyfyrwch ei llys hi amgen pechodau 
dieflig, ac arwyddion o annuwioldeb ac ynfyd- 
rwydd.” Nid oedd y gwyr hyn oll yn ddysg- 
awdwyr enwog; ond rhoddasant oll brawfion 
digonol eu bod yn ddiragrith, yn wresog, ac an- 
hunanol yn achos crefydd,” 

«Y mae holl Ewrop wedi magu pregethwyr 
mawrion ac enwog, a rhai o'r rhai mwyaf myfyr- 
gar a phwyllig o honynt a ffurfiasant gelfyddyd 
o bregethu yn gyfundraeth, gan roddi rheolau 
gosodedig er cyfansoddi pregeth dda. Esgob 
Wilkins, yn 1646 a gyfrifodd uwchlaw tri ugain 
o ysgrifenwyr ar y testyn hwn. Amryw o'r 
yhai hyn ydynt draethodau gwerthfawr, llawn o 
addysgiadau buddiol; ond y maent i gyd ar gyn- 
llun rhy eang; ac wrth drin yr holl swydd weini- 
dogaethol y maent wedi gadael y brif gangen 
o honi, sef pregethu cyhoeddus, yn anghyflawn, 
ac anmhenderfynedig.” 

““ Un o'r prif erthyglau perthynoli bregethu, 
yr hwn sydd yn gosod bywyd a grym yn y lleill 


yn unig adroddent eu tybiau, gan gyfeirio at anh gyd, ac heb 


yr hwn nid yw y cwbl ond ym- 

| ddangosiad ofer a gwag, a esgeulusir ac a adawîr 
allan yn hollol yn yr holl draethodau rhag-. 
grybwylledig. I weinidogaeth y gair dwyfol 
trwy bregethiad cyhoeddus, y mae yn hanfodol 
fod y pregethwyr at eu rhyddid i ddewis eu 
hegwyddorion eu hunain, a bod eu pregethau yn 
cynwys eu gwir dybiau, ac yn ffrwyth eu dwys- 
fyfyrdodau hwy eu hunain. Nid yw yn ddichon- 
aìwy fod y gwaith o bregethu mewn ansawdd 
dda yn y gwledydd ile y mae yr arferiad anenw 
og o brynu a gwerthu llaw ysgrifau o bregethau 
parod yn ffynu yn mysg y pregethwyr. Yn 
mhellach, dylai yr hoÌl anogaethau ag ydynt 
yn deiillaw oddiwrth rydd ddewisiad a chymer- 
adwyaeth ddihalog ac anorfodol y bobl, gael pob 
chwareu teg i gynhyrfu ieuenctyd haelfrydig 
i ragori. Os gorchymynir dyn i adrodd yr hyn 
nad yw yn ei hoffi, a'r hyn nad yw hyd y 
nod yn ei gredu; ac ar yr un pryd, os bygyth- 
ir efâ phob rhyw anfanteistion bydol, os bydd 
iddo ryfygu myned yn ol ei feddyliau ei hun, 
gan gyhoeddi ei olygiadau personol, yr ydys 
wrth hyny yn cyhoeddi dedfryd marwolaeth 
ar yr hyn oll a draethir ganddo. Dichon ar- 
eithio, ond y mae y cwbl a ddywedir ganddo 
yn nychlyd ac oeraidd ; y mae yn gosod ei gysawd 
allan yn gyffelyb i'r modd y mae'r arwylianydd 
(undertaker) yn trin y meirw. 

“ Er amser y diwygwyr y mae lluoedd o weini- 
dogion wedi cofleidio yr un golygiadau a hwynt, 
gydag anhunanolrwydd a llwyddiant; ac yn y 
dyddiau presenol, yn gystal yn yr eglwys wladol 
ag yn mhlith yr Ymneillduwyr, gellir enwi llu- 
aws o bregethwyr a allent fod yn anrhydedd i 
unrhyw oes a gwlad. Er nad yw holl weinidog- 
ion eìn gwlad yn llenwi y swydd weinidogaethol 
fel y dylent, eto y mae genym weinidogion nod- 
edig am helaethrwydd eu gwybodaeth, dyfnder 
eu profiad, gwreiddioldeb eu syniadau, tanbeid- 
rwydd eu sel, harddwch eu ymddygiad, a mawr- 
edd eu defnyddioldeb yn yr eglwys Gristionogol. 
Bydded i'w rhifedi gynyddu yn feunyddiol, a 
bydded bendith y nef yn coroni eu hymdrechion. 
Edr. Pregeih, Robinson's Claude, Dr. Williams's 
Christian Preacher, Bacter's Reformed Pastor, 
SturtevanUs Preacher Manuel. 

PREGETHWR, (pregethu,) un yn areithio 
yn gyhoeddus ar destunau crefyddol. Edrych 
Pregethu. 

PREMONTRIAID, Llad, Pramonsiratenses, 
gradd o fynachod a sylfaenwyd yn Picardy, yn 
1121, gan St. Norbert, ac a gyfenwid yn gyffred- 
in y Canonwyr Gwynion. Proffesent ganlyn 
rheolau St, Augustin, gydag ychydig newidiadau. 
Yn eu cychwyniad yr oeddynt mor dlawd, fel y 
dywedir nad oedd ganddynt yn eu meddiant 
eithr asyn yn unig, ar yr hwn y cludent goed 
toredig i Lava, ac y dygent ymborth yn ol; ond 
wedi hyny dywedir fod ganddynt fil o fynach- 
logydd—tri chant o raglawiaethau—pum cant o 
wyryfdai—heblaw rhifedi mawr o brior-dai, yn 
eu meddiant. Daethant drosodd i Loegr yn 
1146; ac yn nheyrnasiad Edward y cyntaf, yr 
oedd ganddynt yma 27 o fynachlogydd, y blaen- 


af o ba rai oedd y Ty Newydd, yn swydd Lincoln, 
yrhwn a gyfodwyd gan Peter de Baulia; ac a 
gysegrwyd i St. Martial, 


PRE 


663 


PRI 


PREN Y BYWYD, un o blanhigion gardd 
Eden, yr hwn a elwid felly herwydd ei fod yn 
wystl anfarwoldeb i ddyn. tra yr ymgadwai rhag 
bwyta o ffrwyth pren gwybodaeth da a drwg; ac 
feallai yn foddion i'w adfywio a'i gynal. Yr 
oedd pren y bywyd yn nghanol yr ardd, a rhydd- 
ìd ì ddyn cyn pechu, fwyta o'i ffrwyth wrth ei 
ewyllys, Gen. ìi. 9, 16, 17. Tybia rhai, ar sail 
Gen. iii. 22, y cawsai ei sefydlu mewn cyflwr 
anfarwol, ac y buasai amser ei brawf yn terfynu, 
pe buasai yn bwyta o'i ffrwyth, yn lle o ffrwyth 
y pren gwaharddedig. id. Dickenson's Sermons 
and Tracts, p. 86. Mewn cyferbyniad i'r pren 
hwn, ac o herwydd ei ffrwythlonrwydd a'i rin- 
weddau meddygol, y gelwir yr Arglwydd Iesu 
Grist yn “bren y bywyd,” ac y dywedir ei fod 
““ yn nghanol Paradwys Duw,” ac “ yn nghanol 
heol” y ddinas santaidd, y Jerusalem newydd 
(sef yr eglwys,) ac “'o ddau tu'r afon,” neu yn 
hytrach, “ yn y canol rhwng yr heol a'r afon, ar 


ochr un, ac ar ochry llall,” Dat.ii. 7; xxii. 


2. Pid. Hammod,in loc. Note C. Herwydd 
yrun cyffelyb resymau y gelwir gwir grefydd 
neu ddoethineb—ffrwyth y cyfiawn—deisyfiad 
(yn hytrach dymuniad) cyflawnedig—a thafod 
iach, dan.yr un enw. bdr. Diar. iii. 18 ; xi. 30; 
xiii 12; xv. 4, 

PRESBYTER, Gr. lIpec&vrepoc ; henuriad, 
esgob, neu weinidog. _ Edr. /Tenuriad. 

PRESBYTERIAID, (presbyter,) plaid o Grist- 
ionogion tra adnabyddus, yn credu dwyfol osod- 
iad dau fath o henuriaid, (sef athrawiaethol a 
llywodraethol,) yn eglwys y Testament Newydd, 
a bod llywodraeth a dysgyblaeth yr eglwys, o 
tan Grist yn hollol yn nwylaw y cyfryw rai. 
Nodweddiad gwahaniaethol y Presbyteriaid, 
mewn gwrth-wahaniaeth i'r cynulleidfaolion, 
Annibynwyr, neu Independiaid, yw fod ganddynt 
henuriaid llywodraethol gwahanol oddiwrth y 
rhai athrawiaethol. Migrif gan hyny yw clywed 
y rhai a alwant eu hunain yn gynulleidfaolion, 
ac a ymwrthodant a'r enw Presbyteriaid, yn 
dadleu dros ddwyfol osodiad henuriaid llywodr- 
aethol gwahanol oddiwrth yr esgobion Annibyn- 
iaid mewn enw, a Phresbyferiaid mewn ffurf, yw 
y cyfryw. Yr unig Bresbyteriaid yn Nghymru, 
(pe byddai ganddynt weinidogion cynulleidfaol 
sefydledig, yw y Trefnyddion: llywodraeth 
eglwysig y rhai sydd yn hollol yn eu henuriaid 
athrawiaethol a llywodraethol, sef pregethwyr 
a golygwyr eu hamrywiol gymdeithasau; y rhai 
(fel Presbyteriaid yr Alban) a gyfarfyddant 
mewn cymdeithasfaoedd misol a_ chwarterol, 
ac a benderfynant achosion y cyfundeb yn sirol 
neu dalaethol. Edr. Z/enuriaid, Henuriadaeth, 
Henuriadyddiaeth, Henwriadyddion. 

PRESEB, Llad. Presebe; côr yr ychain; 
rhastal, rhesel, neu gafn ebran. Tardda Richards, 
o Langrallo, y gair preseb, oddiwrth yr Heb. 
D'nn, abis, trwy drawsosod y llythyrenau Sa- 
mech a Beth, Y gair Groeg arw, agyfieithir 
preseb, (Luc ii. 7,) a arwydda gafn ebran— 
““Locum jumentis paratum significat,” Leigh. 
Yn y cyfryw le y dodwyd Iachawdwr y byd pan 
ganwyd ef! 

— PRESENOLDEB, (presenol, ) Saes. Prosence ; 
gwyddfod, cynrychioldeb. Edr. Cydrychiol«sb, 
Hollwyddfedoleb, Hollwyddfodelion, 


E— 


PRESTER JOHN, cymeriad hynodol, yn 
nghylch hanfodiaeth yr hwn y mae cryn ddadl- 
euaeth. Yn y bymthegfed ganrif, anfonwyd 
Pedro Conviliano, gan Ioan lI. o Portugal, i 
chwilio am deyrnas y person rhyfedd hwn; a 
thybiodd iddo ei chael allan yn Abysinia, ac mai 
Prester John oedd ei hymerawdwr. Tybiai 
Kircher nad oedd hwnw amgen Dalailama, neu 
archoffeiriad y Thibetiaid, yr hwn a gyfenwid 
Pretegehan, o'r hyn nid yw Prester John, yn ei 
fryd ef, ond llygriad. Mosheim, pa fodd bynag 
a sicrha nad oedd y penadur galluog hwn amgen 
Henuriad Nestoraidd, yr hwn ar farwolaeth 
Cenchan, yn y ddeuddegfed ganrif, a ruthrodd 
i Tartari yn Asia, gan gymeryd meddiant o'r 
orsedd, tan yr enw Unechan, er ei fod yn cael ei 
adnabod yn gyffredin wrth yr enw Prester John. 
Ei lythyrau coeg-ymffrostiol at yr ymerawdwyr 
Groegaidd a Rhufeinaidd, a'i gosodant allan fel 
y prif a'r dedwyddaf o benaduriaid daear. Ond 
ni chafodd ei fab, yr hwn a'i canlynodd, y fath 
lwyddianta'i dad; canys y rhyfelgar Genghiz 
Khan a'i hymddifadodd oi diriogaethau a'ifywyd, 

PRESWYLFA, (preswyl, ) trigfa, cartref. 

““Preswylfod Duw” yw ei eglwys, a '“phre- 
swylfa”' ei bobl yw Duw, Mph. ii. 22; Ps. xc. 
1; xci. 9. Fel y cyfryw y maent yn gyfarwydd 
o hono, ac yn ei adnabod yn dda; yn ei hoffi, ac 
yn hymhyfrydu ynddo; yn ymarfer yn fynych, 
ac yn cyífrinaehu yn aml ag ef; yn ymddiried 
ynddo; ac yn dra gofalus am ei anrhydedd a'i 
ogoniant. Heblaw hyny y maent yn ddedwydd 
herwydd fod ganddynt breswylfa ; ac yn neillduol 
herwydd fod eu trigfa yn gyfryw az a ddymun- 
ent, gan ei bod yn helaeth, hardd, llawn, cadarn, 
a thragywyddol. 

PRIDWERTH, (prid gwerth,) cyfewng pryn- 
edigaeth, neu y gwerth a roddir er cael caethion 
yn rhyddion, Yn mhlith y Groegiaid, yr oedd 
y pridwerth yn gynwysedig o arian, neu fywiol- 
ion. Pan yn cael ei gwneuthuri fyny o swm 
arbenig o arian, galwent hi yn /utron, neu bris; 
ond pan yn gynwysedig o fywydau dynol, galw- 
ent hi yn amti-lutron, ( counterprice, ) gwrth-bris. 
Dichon /utron fod yn arwyddo ansawdd gyffred- 
inol y bridwerth; ac antiluíron, ei hansawdd 
arbenig. Mid. Dwights Theology, Vol. III., p. 
64, Ser. 56. 

Fel y mae iawn yn rhag-dybied camwedd, ac 
yn golygu maddeuant, felly hefyd y mae prid- 
werth bob amser yn rhag-dybied caethiwed, ac 
yn golygu rhyddhad. Y mae dynolryw yn 
gaethion yn gystalag yn euog; ac o herwydd 
hyny gelwir Crist yn bridwerth yn gystal ag yn 
iawn; a'r waredigaeth trwyddo yn brynedigaeth, 
(aroXMvrpwcìc, rhyddâad,) yn gystal a maddeu- 
ant, Math. xx. 28; Mare x. 45; 1 Tim.ii.6; 
Eph.i.7,l4; Heb.ix.12; Edr, 4berth, awn, 
Offrwm. 

PRIF, y penaf, neu'r blaenaf mewn anrhyd- 
edd, awdurdod, sefyllfa, galluoedd, neu faintioli, 
I ddynodi blaenafiaeth neu ragoriaeth, cysylltir 
y gair yn aml ag enwau cedyrn; megys prif 
afon, prif anian, prif ddinas, prif fardd, prif 
ffordd, prif lês, prif lys, prif nod, prif ynad, prif 
ysgol, &c. 

Y Prif, mewn amseryddiaeth, yw y rhif euraid, 
(the &olden Number,) nêw ysbaid pedair blynedd 


PRI 


664 


PRI 


ar bymtheg, wrth yr hwn y dynodir cylch y 
lleuad (the circle of the moon,) yn y Calender; 
oblegyd fod y lleuad yn newid ac yn llawn bob 
pedair blynedd ar bymtheg, ar yr un dyddiau o'r 
mis. Fel hyn, yn mhen pedair blynedd ar 
bymtheg i'r flwyddyn hon, bydd y lleuad yn 
newid ac yn llawn, ar yr un dyddiau o'r mìs, er 
nad yn hollol ar yr un oriau o'r dyddiau, ag 
eleni. Un Meton, brodor o Athen, oedd dyfeis- 
iwr cyntefig y Prif; yr hwn o herwydd ei fudd- 
ioldeb yn mhenderfyniad amser y pasg, a osod- 
wyd yn y Calender, ac a wahaniaethir trwy 
lythyrenau melynion neu gochion, 

PRIOD, cymhar gwraig, neu ddyn mewn cyf. 
iwr priodasol, Gen. ii. 29, 24. 

Y mae y gair Saesonig, Ausband, yn gyfan- 
sawdd o Aouse, ty, a band, rhwymyn; ac yn ar- 
wyddocâu rhwymyn ty neu deulu. 

Yr Arglwydd Iesu Grist yw priod yr eglwys, 
a'r eglwys yw y briodas-ferch, gwraig yr Oen, 
Dat. xxi. 9. Fel ei phriod y mae Crist, yn caru 
ei eglwys, yn gofalu am dani, ac yn eì llywodr- 
'aethu, ei hbymgeleddu, a'i hamddiffyn; ac fel y 
cyfryw y mae ganddo hefyd hawl neillduol yn- 
ddi, a hithau ynddo yntau; a'i dyledswydd hi 
yw ei garu, eì barchu, ufyddhau iddo, ac ym- 
ddiried ynddo, a bod yn ffyddlon iddo. Tebygol 
mai am Grist y dywedir wrth yr eglwys, “<D 
briod yw yr hwn a'th wnaeth; Arglwydd y llu- 
oedd yw eî enw: dy Waredydd hefyd, Sanct 
Israel; Duw yr holl ddaear y gelwir ef; Esa. 
lìv. 5. Y fathun mawr ywd€rist, Gwaredydd 
Sion! A'r fath ddyrchafiad a. gafodd yr eglwys 
yn ei pherthynas âg ef fel eì phriod! 

PRIODAS, (priod,) Llydawaeg Priedeles; 
cyíamod rhwng dyn a dynes, wedi ei sylfaenu ar 
natur, a'i sefydlu gan Dduw er cysur y pleidiau 
—lles eu cyd-ddynion—a'i ogoniant ei a yn 
yr hwn yr ymrwymant mewn modd difrifol a 
phwysig, ií fod yn eiddo arbenig i'w gilydd, i 
sydgyfaneddu, ac hyd y mae ynddynt i wneuthur 
eu gilydd yn gysurus a dedwydd, byd oni 
wahano angau rhyngddynt. 

Y mae y darluniad hwn o briodas yn dysgu, 
yn 

Í. Ei bod yn ordinhad ddwyfol, wedi ei syl- 
faenu ar natur. Heb ganiatau hyn y mae yn 
anhawdd, os nad yn annichonadwy, rhoddi cyfrif 
rhesymol am dueddiad y ddwy ystlen (sew) y 
naill at y llall; ac yn neillduol am gyffredinol- 
twydd hollol yr arferiad o briodas yn mhlith holl 
genhedloedd y ddaear, yn mhob oes a gwlad. 
Deddfau Duw ac anian ydynt unffurfiawg, a 
hwynt-hwy yn unig a arosant yn anghyfnewdiol 
yn mhob amgylchiad, lle, ac oes.. Ond yr ym- 
adroddion ysgrythyrol cyntefig o barthed i briodas 
a osodant y mater dan sylw tu hwnt i bob am- 
heuaeth, Y rhai hyn yw y rhai dilynol :—“ Hon 
a elwir gwraig, oblegyd o wr y cymerwyd hi. 
Oblegyd hyn yr ymedy gwr â'i dad, ac â'i fam, 
ac y glyn wrth ei wraig; a hŵy a fyddant yn un 
enawd,” Gen, ii. 23, 24. Geiriau Duw, ac nid 
Adda (fel y tybir yn gyffredin) ydynt, yn golygu 
nid y dyn a'r ddynes gyntaf, end eu holl hiliog- 
aeth hyd ddiwedd amser. Ymddengys hyn 
oddiwrth yr ystyriaeth eu bod hwy yn flaenorol 
yn briod, ac nad oedd ganddynt hwy na thad na 
imam (fel y-golyga y geiriau) ìi ymadael a liwynt 


| yddol. 


pan yr ymbriodasant, neu y glynasant wrth eu 
gilydd. A'u hiliogaeth yn unig y cytuna y 
geiriau, ac am danynt hwy yn unig, yn ddiameu, 
y cawsant eu llefaru. Cynhwysant ewyllys Duw, 
gyda golwg ar eu hymbriodiad, yn nghyd â'r 
rheswm o honi, sef bod y naill wedi ei chymeryd 
o'r llall. Dangos y pethau hyn oedd yn eglur 
yn ngolwg yr Arglwydd Iesu Grist, pan y dy- 
wedai wrth eu coffâu, “* Y peth a gysylltodd Duw, 
na wahaned dyn,” Math. xix. 3—6. Ond er, 
fod priodas yn ordinhad ddwyfol, nid yw yn 
canlyn oddiwrth hyny mai ordinhad grefyddol 
ydyw ; oblegyd ar y dybiaeth wrthwynebol, an- 
nichonadwy fyddai cyfiawnhau neb galluog o'i 
chyflawni, am beidio a gwneuthur hyny; gan 
mai dyledswydd pawb, galluog o grefydd yw 
cydymffurfio â hi yn ei holl ranau, gan belled 
ag y byddo cyfleusdra yn rhoddi iddynt. Heb- 
law hyny, ar yr un dybiaeth, anhawdd, os nad 
hollol annichonadwy fyddai dangos cadernid y 
y lluoedd priodasau a gyflawnwyd yn mhob ces 
a gwlad, heb gyfryngdod gweinidogion crefydd ; 
ac yn mhlith eraill, y priodasau y sonir am dan- 
ynt yn yr ysgrythyrau santaidd. Y mae llawer 
o ordinhau dwyfol heb fod yn ordinhau crefyddol, 
(Rhuf. xiii. 2; ac y mae yn fwy na thebygol y 
gellir cyfrif priodas yn eu mysg. 

Y Pabyddion a olygant briodas yn ordinhad 
grefyddol, gan ei gosod yn mhlith eu saith sacra- 
ient, Ond ar yr un pryd gwaharddant i weini- 
dogion eu crefydd fod yn gyfranog o honi, ïe, 
dyrchafant adduned gweddwdod f«l perffeith- 
rwydd crefyddol, ac anogant ieuenctyd o'r ddau 
ryw i'w chymeryd arnynt. Y fath anghysondeb 
sydd rhwng eu cred a'u hymarferiad ! 

O'r ochr arall, y Protestaniaid yn gyffredinol 


| a ystyriant briodas fel cyfamod gwladol yn unig, 


er eu bod yn golygu ar yr un pryd y dylid ei 
chyflawni fel pob peth arall, mewn modd cref- 
Hyn oedd barn yr enwog Martin Bucer, 
yr hwn a ddywed, “ Fod y rhai oll aiawn-farnant 
am deyrnas a swyddau Crist yn cytuno na ddarfu 
i'r Iachawdwr pan ar y ddaear, gynyg newid 
cyfreithiau gwladol, na diddymu y rhai oedd 
mewn bod; a pheth gwladol, yn ddiau, yw priod- 
as.”  Bucer's Sealed Book; chap. xxvii. 

““Cydnabod yr Arglwydd yn ei holl ffyrdd,” 
yw braint a dyledswydd pob dyn, mewn oed a 
synwyr ar y ddacar; ac er mai peth gwladol yw 
priodas, eto gan mai un o'r penaf o ffyrdd dyn 
ydyw, dylai gydnabod eì greawdwr ynddi, nid 
yn wir, er mwyn ei chyfreithloni a'i chadarnhau, 
ond er sicrhau eì nawdd a'i fendith ef ar y cyf- 
lawniad o honi, 

ÍI. Ei bod yn gynwysedig mewn cyfamod. 
Cytundeb rhwng gwahanol bleidiau, ar delerau, 
ac i ddybenion neillduol ydyw. Y mae gan 
hyny yn cynwys holl ranau cyfansawdd cyfamod. 
Heblaw hyny, y mae yn cynysgaeddu y pleidiau 
ar gyflawniad ei delerau, a hawl a meddiant yn 
y manteision, y budd a'r elw, golygiedig wrth 
ci wneuthur. Y mae yn eu gwneuthur, nid yn 
unig yn un mewn achos ac elw, ond yn ““un 
chawd;” a thra y mae yn cyfansoddi y fath 
undeb a pherthynas agos ac anwylaidd rhyng- 


| ddynt, y mae yn creu rhwymau pwysig a chaeth 
_ 9'r ddwy ochr. Herwydd hyn, gyda'r priodoldeb 
| mwyaf, gelwir hi yn “' gyfamod ;” ac o herwydd 


PRI 


665 


PRI 


ei phwysigrwydd yn gystal a'i sefydlwr cyntefig 
yn “gyfamod Duw,” Diar. ii. 17. 

I1I. Mai cyfamod rhwng dyn a dynes, a dim 
yn ychwaneg ydyw. Y mae iaith ac ymadrodd 
Duw yn sefydliad cyntaf priodas, yn eglur 
gyfyngu y cyfamod priodasol rhwng pâr, a dim 
mwy. “ A'r ysbryd yn ngweddill ganddo,” ni 
wnaeth ond ““un wraig” ar gyfer un gwr, Mal. 
ìi. 5. Am bob priodas wedi y gyntaf, y dy- 
wedodd mewn modd arbenigol, nid “'Oblegyd 
byn yr ymedy gwyr â'u tadau ac â'u mamau, ac 
y glynant wrth eu gwraig;” neu, “ Oblegyd 
hyn yr ymedy gwr â'i dad ac â'i fam, ac y glyn 
wrth et wragedd;” ond, “'Oblegyd hyn yr 
ymedy gwr â'i dad ac â'i fam, ac y glyn wrth ei 
wraig; a hwy a fyddant yn un cnawd” neu fel 
yr adroddai Crist y geiriau, “ A'r ddau fyddant 
yn un cnawd ;” ac eilwaith, “Nid ydynt mwy yn 
dduu, ond yn un enawd,” Math. xix. 5,6. A'r 
cyfryw ymddygiad ac ymadrodd y mae ymddyg- 
iad Duw yn ngoruchwyliaeth rhagluniaeth yn 
mhob oes yn cytuno; canys sicrheir fod cyfartal- 
wch hynod rhwng rhifedi gwyr a gwragedd yn 
mhob oes o'r byd, a bod dim mwy rhif a fyddo yn 
dygwydd, yn gyffredin yn ochr y gwyr. Y cyfar- 
talwch cyffredinol sydd megys 14 i 15, a'r mwy- 
rif o du y gwyr; herwydd y difrod helaethach a 
wneir yn eu mysg hwy, tebygol, nag yn mhlith y 
gwragedd, trwy ryfel ac amgylchiadau eraill. 
Pid. Durham's Physico Theology, Book IV. 
Notes F. and G.. Y mae Duw gan hyny. yn ei 
ragluniaeth, megys yn cadarnhau sefydliad 
cyntefiz priodas, gan ddangos yn feunyddiol 
mai ei ewyllys yw iddo gael ei gyfyngu rhwng 
pâr yn unig; ac felly ei fod yn rhoddi arwydd 
parhaus o'i anghymeradwyaeth o aml wreigiaeth, 
(polygamy,) puteindra, a godineb. 

IV. Mai cyfamod dros fywyd ydyw; ac heb- 
law angau nad oes dim a ddichon ei ddiddymu, 
oddigerth y pechod ffiaidd ac annaturiol o odineb 
yn unig. Pan y byddo un o'r pleidiau yn euog 
o hwnw, y mae y blaid ddieuog, yn ol cyfraith 
Duw a dyn, yn rhydd oddiwrth ei rhwymau i'r 
llall; neu mewn geiriau eraill, y mae y briodas 
wedi ei thori; a dichon ysgariaeth gymeryd lle 
yn gyfreithlon rhwng y pleidiau a'u gilydd, 
Math,.v.22; xix.3-—9. Yn mhob achos arall y 
mae-ysgariaeth yn anghyfreithlon. Y rheswm o 
hyn yw, fod y pechod o odineb, nid yn unig yn 
doriad o'r amod priodasol, ond hefyd ei fod yn 
fwy na dim aralì yn tueddu i ddinystrio heddwch, 
cysur, trefn, llwyddiant, a gobeithion y cyfryw ; 
gan ei fod yn creu dyeithrwch ac oerfelgarwch, 
yn magu eiddigedd ac ymryson, ac yn cymeryd 
ymaith bob sylfaen ymddiried rhwng y pleidiau 
a'u gilydd. 

V. Bod dybenion pwysig a daionus yn ngolwg 
Duw yn y sefydliad priodasol. 

Y dyben blaenaf oedd cysur a dedwyddwch y 
pleidiau. Hyn a olygir yn yr ymadrodd, “ Nid 
da bod y dyn ei hunan; gwnaf iddo ymgeledd 
gymwys iddo,” ( Mar. cymorth, megys ger eì fron 
efy) Gen. ii. 18.. Ymgeledd cymwys, neu gy- 
morth gwyddfodol i wr yw gwraig dda; a'r “neb 
a'i caffo sydd yn cael peth daionus, ac yn cael 
ffafr gan yr Arglwydd,” Diar. xviii. 22. “ Nid 
da,” (hyny yw, nid dedwydd) a fuasai hebddi, 
na hithau hebddo yntau. Y mae yn tueddu yn 


fwy na dim arall, ond crefydd, i'w wneuthur yn 
ddedwydd; ac yr oedd ei gyfyngu i un yn well 
iddo na phe gadewsid ef at ei ryddid i gymeryd 
lluosogrwydd annherfynol o wragedd, fel y mae 
ffeithiau afrifed ac anhyblyg yn eglur ddangos. 
Y mae y naill wedi ei lunio er mwyn y llall; ac 
nis gallant, yn gyffredin, fod mor ddedwydd heb 
eu gilydd. Os bydd eu hamgylchiadau yn eu 
galluogi i gynal teulu yn esmwyth, a gweddol 
ddidrafferth; ac os ymegniant o ddifrif i ym- 
ddwyn yn ffyddlon i'w hymrwymiadau, gellir 
yn rhesymol ddysgwyliddynt fod yn llawer mwy 
cysurus a dedwydd yn nghyd, nag yn eu sefyllfa 
sengl, gan fod galluoedd a chynheddfau y naill 
wedi eu cyfaddasu gan natur, ac megys yn cyf- 
ateb yn hollol i anghenion y llall. Y mae am- 
ryw bethau yn ddiffygiol ar y gwr na ddichon 
dim eu cyflawni cystal a llaw dyner ac athrylith 
fwynaidd y wraig. Ac o'r ochr arall, y mae ei 
hangenion hithau yn galw am alluoedd cryfach, 
a chynheddfau dewrach y gwr er eu gwneuthur 
ifyny. Tra mae ei dwylaw hi wedi eu haddasu 
i drin y nodwydd, y gweill, a'r rhod, y mae ei 
eiddo yntau wedi eu cyfaddasu i ddal yr aradr, 
ac i drin y ffust; a thra y mae ei hathrylith hi 
yn ei haddasu i drin ymborth, aci lywodraethu 
y ty, y mae ei eiddo yntau yn ei addasu mewn 
modd neillduol i drin y tir, arolygu y fasnach, 
neu i gyflawni, dyledswyddau yr alwedigaeth 
ar yr hon yr ymddibynant am eu cynhaliaeth. 
Felly, tra mae un yn gofalu am y pethau lleiaf, y 
mae y llall yn arolygu y pethau mwyaf; ac felly 
y mae pob peth yh cael ei ddwyn yn mlaen yn 
drefnus, a chysur a dedwyddwch y ddau bâr yn 
cael eu heffeithiol ddyogelu. 

Yn nesaf at gysur a dedwyddwch y pleidiau, 
yr oedd Duw yn golygu y lles cyffredin wrth 
ordeinio priodas. Megys nad oes neb yn byw 
arno ei hun, felly ni ddylai neb fyw iddo ei hun; 
ac megys nad oes un sefydliad dwyfol heb fod 
yn golygu daioni uniongyrcholei ddeiliaid ; felly 
nid oes neb yn cael ei gynysgaeddu âg un fan- 
tais naturiol nac ysbrydol, na ddysgwylir iddo 
ei defnyddio at y daioni cyffredin. Fel hyn, tra 
y mae y sefydliad priodasol yn tueddu at gysur 
a dedwyddwch y pleidiau, y mae hefyd yn tu- 
eddu i fuddioli yr ardal, y wlad, y deyrnas, a'r 
byd yn gyffredinol. Ymddengys hyn, os ystyrir 
mai trwyddo yn benaf y mae teuluoedd yn cael 
eu ffurfio a'u sefydlu, ac mai yn y rhai hyn yn 
benaf y mae plant yn cael eu cenhedlu, eu 
magu, a'u haddysgu, ac felly eu haddasu ilenwi 
y gwahanol sefyllfaoedd y gosodir hwynt yn- 
ddynt. O deuluoedd, ac o ganlyniad trwy gyf- 
ryngdod priodas, y mae y wlad yn cael ei llenwi 
o amaethwyr gofalus a medrus; y ddinas a'r 
dref o fasnachwyr a chrefftwyr diwyd a_chynil ; 
y deyrnas o benaethiaid a swyddwyr call a chyf- 
iawn, ac o ddeiliaid ufydd a ffyddlon, a'r byd o 
drigolion defnyddiol a dedwydd. Os edrychir i'r 
orsedd, y senedd, yr areithfa, a'r dadleudy, 
ychydig yw rhifedi y rhai a ddysgleiriant yn un 
o'r cyfryw leoedd ond a enillwyd trwy briodas, 
ac a ddygwyd i fyny yn ofalus mewn teuluoedd, 
dan sylw a gofal eu rhieni. Tra y mae llawer- 
oedd o'r plant a genhedlir trwy odineb a phu- 
teindra yn cael eu gadael yn benrhydd a di- 
ddysg, nid ydynt yn alluog o fod yn ddefnydd- 


PRI 


696 


PRI 


iol, eithr yn y gwrthwyneb, y maent yn aml o 
lawer niwed. Felly, i'r sefydliad priodasol, o 
dan Dduw, y mae y byd yn ddyledwr am y rhan 
fwyaf o'r wybodaeth, y prydferthwch, yr undeb, 
y drefn, yr anwyldeb, y cynildeb, y diwydrwydd, 
a'r dedwyddwch sydd ynddo. Ond— 

Prif ddyben Duw yn y sefydliad priodasol, fel 
mewn pob peth arall, oedd ei ogoniant ei hun; 
ac yn wir, y mae y cyfryw sefydliad yn tueddu 
yn fawr i ddiogelu ac ateb y dyben teilwng a 
phwysig hwnw. Ymddengys hyn mewn modd 
eglur, os ystyrir ei fod nid yn unig yn ddangos- 


iad ardderchog o ddoethineb a daioni y Goruch- 


af fel deddfroddwr; ond hefyd ei fod yn foddion 
rhinweddol ac effeithiol i atal rhedegiad amryw 
bechodau ysgeler, ac i gynyddu a pharhau cref- 
ydd yn y byd, Mal. iii. 15. Yn gyffredin, nid 
oes fawr o grefydd ond yn y teuluoedd a ffurfir 
trwy briodas. 
mewn gordderchaeth !gymysgedig; un amser yn 


grefyddol eu hunain; ac oferedd yw dysgwyl | 


iddynt ddwyn gwrthrychau eu gofali fyny yn 
grefyddol. Cystal fyddai gobeithio “casglu 
grawnwin oddiar ddrain, neu ffigys oddiar ys- 
gall” a hyny. Lle nid oes priodas, nid oes 
ond ychydig o addoliad teuluaidd; a lle 
nid yw hwnw, nid oes fawr crefydd. Dynion 
priodasol yn gyffredin sydd yn cadw crefydd 
deuluaidd, yn mynychu lleoedd addoliad, yn 
cynal sefydliadau crefyddol a dyngarol, ac yn 
gofalu yn benaf am achos yr Aiglwydd; ac o 
blith y rhai a ddygir i fyny dan eu sylw a'u 
harolygiad hwy y mae eglwy$i y saint yn cael 
eu llenwi o aelodau, a'u cynysgaeddu â swydd- 
ogion duwiol a defnyddiol. Anaml y cyfar- 
fyddira dynion defnyddiol ac enwog iawn yn 
eglwys Dduw, na cheir iddynt gael eu dwyn i 


fyny mewn teuluoedd crefyddol; ac nad yn y | 


lleoedd hyny y derbyniasant eu hargraffiadau 
crefyddol cyntaf. Yn annibynol ar briodas, (os 
gellir barnu oddiwrth ffeithiau ac enghreifftiau, ) 
nid allasai crefydd barhau yn hir, na chynyddu 
nemawr yn y byd. Y mae priodas gan hyny yn 
tueddu yn fawr i ogoniant Duw; yr hyn oedd ei 
brif ddyben wrth ei sefydlu. 

VI. Bod priodas yn cyfansoddi undeb, per- 
thynas, ahawl. Priodoledd, neu feddiant priod- 
ol, yw ystyr y gair. Y mae yr undeb a ffuifir 
mewn priodas yn agos ac anwyl, gan ei fod yn 
gwneuthur y pleidiau, nid yn unig yn un mewn 
aehos ac elw, ond hefyd yn un cnawd. “ Nid 
ydynt mwy yn ddau, ond yn un cnawd.” Undeb 
cyfamodol, wedi ei seilio ar gytundeb gwirfoddol 
rhwng y pleidiau a'u gilydd ydyw ; ac yn rhoddi 
hawl gyfartal iddynt, nid yn unig yn meddianau, 
ond hefyd yn mhersonau eu gilydd; ïe, yn y 
cwbl a feddant ond cydwybod, yr hon yw eiddo 
Duw yn unig. 

VIl. Bod priodas yn creu rhwymau. Y mae 
y rhwymau a gyfansoddir mewn priodas o'r ddau 
tu yn gaeth, ac i barhau hyd oni thorir yr undeb 
a'r berthynas rhwng y pleidiau trwy weinidog- 
aeth angau. O du y gwr, y mae y rhwymau 
priodasol yn cynwys cariad diragrith at berson y 


wraig, gofal gwastadol am dani, darpariaeth | 
addas a phrydlawn gogyfer a'i chysuron a'i | 
| ynrhydd ìi briodi Iuddew gan nad 


hangenrheidiau personol ac amgylchiadol, tym- 
horol ac ysbrydol, tynerwch rhesymol, a_ serch- 


Nid yw y rhai sydd yn byw | 


| cadw achau Crist yn ddigymysg 


| awgrwydd gweddus ati, cydymdeimlad â hi yn 


|N 
| pethau hyn ydynt.yn cynwys prif ddyledswydd- 


ei holl ofidiau, ymhyfrydiad arbenigol yn ei 
chyfeillach a'i chymdeithas, ac ymlyniad diysgog 
wrth ei pherson, Eph. v. 25—29; Col. iii. 19; 
lTim.v.8; 1 Pedriii. 7; Diar. v.15—19. O 
du y wraig, parch ac ymostyngiad i'r gwr, yn yr 
hyn oll sydd dda a chyfreithlon, yn nghyd a 
gofal ac ymdrech gwastadol i ryngu ei fodd, ac 
i'w wneuthur yn gysurus ac anrhydeddus, Eph. 
22, 23; Col. iii, 18; 1 Pedriii.1—6. Y 


au y cyflwr priodasol, ar gyflawniad y rhai, o 
dan Dduw, y mae cysur a dedwyddwch y pleid- 
iau i raddau mawr yn ymddibynu. 

VIII. Na ddylai neb fyned i'r cyflwr priod- 
asol, heb fod ganddo sylfeini cedyrn i obeithio 
y bydd i ddybenion do»th a daionus y Goruchaf 
yn ngosodiad yr ordinhad, gael eu hateb i raddau 
mwy neu lai trwy hyny; ac o ganlyniad na ddy- 
lai neb ymbriodi mewn modd byrbwyll, anys- 
tyriol, a diofal. Y diffyg o sylwi ar y pethau 
hyn, ac o ymddwyn yn eu hol, yw un or prif 
achosion fod cynifer o briodasau anghymarus, 
annedwydd, a niweidiol yn bod. Y mae y scf- 
yllfa briodasol mor sobr, a'r dybenion gosodedig 
cysylltiedig â hi mor bwysig, fel na ellir cyfiawn- 
hau neb am ruthro iddi yn fyrbwyll ac anystyr- 
iol. Y mae rheswm yn dangos na ddylai meib- 
ion a merched yn mhell o dan ugain oed, eu- 
nychiaid, gwywedigion, na deiliaid afiechyd a 
doluriau cyfansoddol, heintus, fyned i'r cyflwr 
priodasol. Dengys yr ysgrythyrau ac anian 
hefyd fod undeb priodasol rhwng cyfnesefiaid a 
charenyddion agos, yn beth gwrthun, ffiaidd, a 
hollol anaddas, Lef. xviii. 6—l18; Marc viii. 
17, 18; 1 Cor. v. 1. Heblaw hyny, y mae natur 
a rheswm yn eglur ddangos, mai peth prydferth 
a gweddu: yw, fod cyd-darawiad oedran, sef- 
yllfa, manteision dygiad i fyny, athrylith natur- 
iol, a thueddiadau crefyddol, rhwng y rhaia 
ymgysyllant mewn priodas â'u gilydd. Ofer 
dysgwyl i hwyr a boreu, goleuni a_ thywyllwch, 
gwychder a gwaeledd, mawredd aciselder, hael- 
frydedd a hunanoldeb, rbinwedd a drygioni, 
gytuno a'u gilydd. Dylai y sawl a.fwriadant 
briodi, ystyried hyn yn ddwys; gan edrych fod 
cyd-darawiad rhyngddynt hwy a gwrthrychau 
eu dewisiad yn y pethau hyn; yn neillduol yn 
yr olaf o honynt. Crefydd yw y peth penaf; 
a chan mai parhad a chynydd crefydd yn y byd 
yw un o brif ddybenion y sefydliad priodasol, 
dylai crefydd fod y peth penaf yn ngolwg y-rhai 
a feddyliant am briodi, wrth fyned i'r sefyllfa 
briodasol. Dysgwyliriddi fod felly, yn neill- 
duol yn ngolwg dynion crefyddol. Y mae yn 
amheus a ellir yn ddidrais gymhwyso 2 Cor. vi, 
l4—l8, at briodas. (Edr. euo 4nghymarus.) 
A thybir gan lawer nad oes dizonol sicrwydd, 
fod awdurdod ddwyfol wedi ei rhoddi i neb * 
esgymuno person o farn iachus, ac o ymddygiad 
addas i'r efengyl, allan o gymundeb. eglwysig, 
am briodi dyn heb fod yn aelod eglwysig, Heb, 
xiii. 4. Ond nis gellir ameu nad yw y crefyddwr 


* Yr oedd yn anghyfreithlon i'r Iuddewon gynt briodi 
neb ond Iuddewon ; aphan y gwnaethant felly, gorfu arnynt 
fwrw ymaith eu gwragedd, Ezra x.9—12. Ond yr oeddynt 
pa mor annuwiol y dy- 


gwyddasaifod Dyben blaenaf a phenaf y ddeddf hon oedd, 


PRI 


667 


PRI 


a ddewiso un dibroffes yn gydmar bywyd, yn 
ngolwg dynion, yn ymddwyn yn groes i'w fantais 


ei hun, a hyny yn y peth mwyaf pwysig ; ac nid | 


rhyfedd fyddai iddo gael profiad galarus o hyny 
mewn canlyniad. Rhesymol yw ofni hyny yn 
fwy o du y ferch nag o du y mab; gan mai y 
gwr yw pen y wraig, a blaenor y teulu. Bydded 
i ferched Sïon gan hyny mewn modd neillduol, 
fod yn wyliadwrus; a thra byddont hwy yn go- 
falu, na fydded i feibion Sïon ryfygu ; ond bydd- 
ed iddynt hwythau gadw mewn cof y canlyniadau 
niweidiol a ganlynasant waith meibion Duw yn 
priodi merched dynion gynt, Gen. vi. 1—7. 
“* Wrth y cyfryw a ymgysylltant mewn priodas 
â rhai digrefydd, nid oes genym, (medd un ys- 
grifenydd,) ond dywedyd, Gwyliwch a gweddi- 
wch, rhag colli gafael ar eich crefydd ; ac ym- 
drechwch fod o les tragywyddol i'ch rhai anwyl- 
af; er y gwyddoch er eich gofid nad ydynt yn 
anwyl gan Dduw.” Wrth y rhai nad ydynt 
wedi dewis cymhariaid bywyd, dywedwn, Bydd- 
ed crefydd y peth penaf yn eich golwg yn mhob 
amgylchiad; ac ymdrechwch ddewis cymhariaid 
bywyd ag a fyddont yn gydgyfranogion â chwi 
o ras, ac felly yn debyg o fod yn gyfeillion byth 
ichwi; ac yn awr yn gynorthwyoli chwi yn y 
peth penaf. Wrth briodi, cofiwch mai “yn 
unig yn yr Arglwydd,” (hyny yw, yn grefyddol,) 
yr ydych i wneyd hyny, yn gystal a byw a 
marw, l Cor. vii. 39; Col. ii. 6; Dat. xiv.13. 


Bydd yn anhawdd i chwi ei wneuthur felly, os na | 


ddewiswch gymhariaid crefyddol; ac yn fwy 
anhawdd byw yn grefyddol, neu yn yr Arglwydd, 
wedi eich cysylltu mewn priodas â hwynt. 
Gyda golwg ar y dull o gyflawni y ddefod, 
nid yw y Testament Newydd yn cynwys na 
gorchymyn nac esiampl. Am y priodasau y 


sonir am danynt yn yr Hen Destament, nid oes , 
| farwolaeth, herwydd eu tybiau, 


un tebygolrwydd iddynt gael eu cyflawni nac yn 
y babell na'r dem! ; nac ychwaith fod un ddefod 
ddwyfol sefydlog â'r hon yr oedd meibion Israel yn 
rhwym o gydffurfio, fel mewn pethau eraill, wrth 
ei chyflawni. Dengys hyn nad oedd priodas yn 
cael ei hystyried y pryd hwnw yn ordinhad gref- 
yddol fel enwaediad, &c.; ond mai ordinhad 
wladol y cyfrifid hi. 

Yn mherthynas i'r dull o briodi yn ein gwlad 
nì, nid oes angen dywedyd dim, gan eifod yn 
beth adnabyddus i bawb. Yn unig sylwn, fod 
y cyfnewidiad a wnaethpwyd yn ddiweddar yn 
neddf y priodi, yn gaffaeliad mawr i'r Eglwys- 
wyr a'r Ymneillduwyr; gan ei bod yn rhyddhau 
yr olaf oddiwrth rwymau i gydffurfio â gwasan- 
aeth nas gallant ei gymeradwyo; a'r blaenaf 
oddiwrth y baich o'i gyflawni mewn cysylltiad â 
rhai y gwyddant hyny am danynt. 

PRIODOLEDD, (priodol,) meddiant perthyn- 
ol, neu drysor priodol rhyw berson arbenig. 
Felly, yr eglwys yw “ priodoledd,” (Segulah, 
trysor priodol,) y Goruchaf, Mal. iii. 17. Bydd 
hyny yn amlwg yn nydd Crist. 

PRIODOLIAD, (priodol,) cyflwyniad byw- 
ioliaeth eglwysig at wasanaeth mynachlog, neu 
grefydd-dy. ; 

PRIODOLIAETH, (prïodol,) cyneddf, neu 
ansawdd briodol rhyw berson, neu beth. 


PRIODOLIAETHAU DUW, nodweddiadau | 


gwahaniaethol y natwr ddwyfol, neu berffeith- | 


derau y Jehofa. Oddiwrth ansawdd y geiriau 
a arfer.r i'w gosod allan, gellir eu dosparthu i 
nacaol a phendant; megys anfeidroldeb, anghyf- 
newidioldeb, anfarwoldeb, &c. ; ac hollwyddfod- 
oldeb, hollddigonoldeb, &c. Ond y dosbarth- 
iadau mwyaf cyffredin ydynt, naill ai naturiol a 
moesol, neu gyfranogol ac anghyfranogol Y 
rhai naturiol ac anghyfranogol, yw y rhai a 
ddynodant yr hyn yw Duw ynddo ei hun, yn 
wahanol oddiwrth bawb eraill; a'r rhai moesol 
a chyfranogol, a ddangosant yr hyn yw efe yn 
ei berthynas â'i greaduriaid, naillîai fel eu Cre- 
awdwr, Llywodraethwr, neu eu Gwaredwr. O'r 
rhai blaenaf, nid oes neb yn eyfranogi ond ei 
hun; ond â'r rhai olaf, y mae efe mewn gwa- 
hanol raddau wedi cynysgaeddu amryw o'i gre- 
aduriaid. Y rhai blaenaf ydynt ei anfeidroldeb, 


| a'i hollddigonolrwydd;; ond y rhai olaf ydynt ei 


ddoethineb, santeiddrwydd, cyfinwnder, daioni, 
a gwirionedd; y rhai gwel yn eu lleoedd priodol 
yn y gwaith hwn. 

PRIODOR, (priod,) yn briodol, perchenog, 
nau feddianydd; yn anmhriodol, trigianydd, 
neu frodor. 

PRIODORIAETH, (priodor,) meddiant pri- 
odol, treftadaeth, neu etifeddiaeth, Ps, cxxxv. 
4. Yruna phriodoledd; yr hon gwel. 

PRIOR, blaenor, penog, neu lywydd cwfaint, 
neu grefydd-dy; yr hwn yw y nesaf mewn urdd- 
asatabad. Edrych Abad. 

PRIORDY, (prior-ty,) cwfaint, mynachlog, 
neu y ty crefyddol ar yr hwn y mae prior yn llyw- 
yddu, ac yn yrhwn y byddo y cyfryw yn trigo, 

PRISCILIANIAID, canlynwyr Priscilan, yn 
y bedwaredd ganrif, brodor o'r Hyspaen, ac 
esgob Abila. Dywedir iddynt fabwysiadu tybiau 
y Manicheaid; ond y mae mwy o sicrwydd 
iddynt gacl eu herlid yn greulon, a'u gosed i 
Credai Augus- 
tin gyhuddiadau eu gelynion, ac herwydd hyny 
y mae efe yn tadogi arnynt bob cyfeiliornad a 
bai ag a ellir ei ddychymygu. Ond y mae Dr. 
Mosheiim yn sicrhau “fod eu buchedd yn gaeth 
a gerwin ; a bod y darluniad a roddir gan amryw 
o'u hanghymedroldeb a'u hanfoesoldeb yn hollol 
ddisail,” Y gallasai rhai o honynt ragrithio er 


| mwyn arbed eu bywyd, a dianc o afaelion eu 


gelynion sydd ddichonadwy; ond eu bod yn 
proffesu cyfreithlondeb celwydd ac anudoniaeth 
sydd “'hollol anwireddus a disail.” Eu prif 
gyhuddwr oedd Ithacius, am yr hwn y gellir 
dywedyd, ar dystiolaeth Sculpius Severus, gwr 
hollol anmhleidiol, ei fod yn alluog o bob peth 
ag yr oedd yn eu cyhuddo hwynt ohono. Beiodd 
Martin, esgob Tours, efam ddwyn yr heretic- 
iaid (fel y gelwid hwynt) o flaen yr ymerawdwr 
fel drwg weithredwyr, ac ymbiliodd ar Maximus 
beidio tywallt gwaed y dynion annedwydd. Dy- 
wedai fod yn ddigon eglur eu bod wedi eu hes- 
gymuno o'r eglwys, gan eu bod wedi eu con- 
demnio fel hereticiaid gan yr esgobion ; ond mai 
drygioni newydd dienghraifft oedd bod i'r swydd - 
og gwladol gyfryngu mewn achosion hollol eg- 
lwysig. Y tybiau hyn ydynt hollol Gristionogol, 
a theilyngant eu coffau er anrhydedd Martin, fel 
gwrthwynebiad diragrith, er yn aneffeithiol, i'r 
cynhygiad cyntaf a nu ed yn yr eglwys 
i gosbi eyfeiliornad â marwolaeth. 


PRO 


PRO 


PROCTOR, (talfyriad o Procurator,) mewn 
iaith sathredig a ddynoda ddirprwywr, neu 
ddadleuwr (afformey) yn llys yr esgob; yn ol 
cyfansoddiad eglwys waddoledig Prydain, gwr 
llên,fyr hwn”sydd yn aelod o'r gabidwl esgob- 
awl, ac ynddi yn cynrychioli ei frodyr urdd- 
edig ydyw. 

PRODICIAID, canlynwyr Prodicus, heretic 
cyfrifedig yn yr ail ganrif, yr hwn a elwir yn syl- 
faenydd yr Adamiaid, ac a gyhuddir, tebygol yn 
ddisail, o fod yn Garpocratiad, ac yn Origeniad, 
Edrych Adamiaid. 

PROFEDIG, (prawf,) un wedi ei brofi a'l 
gymeradwyo, Esa. xxviii, l6; Act.ii. 22; Rhuf. 
xvi l6; 2 Tim. 3i. 15 ; Iago. 12: 

PROFEDIGAETH, (profedig,) Gr. lleipacic, 
IIeìpacpoc, Llad. Probatio, moddion prawf, neu 
yr hyn a gyferfydd â dynion er eu profi, Gal. iv. 
14; Heb. xi. 36. Y mae y gair yn cael ei arfer 
yn yr ysgrythyrau santaidd mewn ystyr dda ac 
mewn ystyr ddrwg. Mewn ystyr dda, y mae 
yn arwyddo gwaith yr Arglwydd yn profi dyn- 
ion trwy weinidogaeth rhagluniaeth a gras, i'r 
dyben i ddangos beth ydynt, ac i roddi achlysur 
iddynt weithredu ffydd ac ufydd-dod, Iagoi. 
2,3,12. Mewn ystyr ddrwg, y mae yn dynodi 
cymell neu ddenu i bechod, Math. xxvi. 41. Yn 
yr ystyr hon “nid yw Duw yn temtio neb ;” 
ond y mae y temtasiynau neu y profedigaethau 
yn deilliaw, yn 1. Oddiwrth ein natur lygredig, 
neu ein tueddiadau pechadurus ni ein hunain. 
““ Yna y temtir pob un pan tyner ef, ac y llithier 
gan ei chwant ei hun,” Iagoi. 13, 14,15. 2. 
Oddiwrth ein cyd-ddynion, y rhai a'n cymhell- 
anti bechu trwy eiriau neu esiamplau, Diar. i. 
10—14; Esa. lvi. 12. 83. Oddiwrth y diafol, 
yr hwn, mewn modd pwysig, a elwir y temtiwr, 
ac am ddichcllion yr bwn yr ydym yn darllen 
yn ngair Duw, Math. iv. 1; 1 Cor. vii. 5; 2 Cor. 
ii. ll; 1 Thes. ui. 5. Y mae profedigaethau 
satan i'w gwahaniaethu oddiwrth eiddo ein natur 
lygredig ni ein hunain, a'r rhai a ddeilliant oddi- 
wrth ein cyd-ddynion, yn l. Trwy eu gwrth- 
darawiad a gogwyddiad, neu dueddiad cyffredinol 
ein meddwl. 2. Trwy eu gwrthdarawiad ag an- 
sawdd ein meddwl ar y pryd. 3. Trwy eu haf- 
resymoldeb, neu eu gwrthdarawiad â phob peth 
ag oedd yn alluadwy i'n meddyliau ni ein hun- 
ain ei ddychymygu, neu ei gynyg i gymeradwy- 
aeth yr enaid. 4. Trwy wrthwynebiad yr enaid 
iddynt, a'i anghymeradwyaeth o honynt yn eu 
cychwyniad. 5. Trwy eu hansawdd angerddol, 
neu orthrechol, herwydd paham y gelwir hwynt 
yn “bicellau tanllyd y fall,” Eph. vi. 16. 

Yn mherthynas brofedigaeth Crist yn y di- 
ffaethwch, gellir sylw ei bod yn angenrheidiol, 
ynl. Fel amlygiad o'i ymostyngiad a'i ddaros- 
tyngiad, 2. Er ei ddangos yn fuddugoliaethwr 
ar satan. 3. Er ei osod allan yn esiampl o ddiysg- 
ogrwydd mewn rhinwedd i'w ganlynwyr. 4. br 
cysur i'w bobl mewn profedigaethau, oblegyd 
“gan ei demtio yn mhob peth yr un ffunud a 
ninau, efe a ddichon gynorthwyo y rhai a demtir,” 
Heb.ii. 13; iv. 15. 

PROFI, (prawf,) Groeg IIeìpaopau, chwilio, 
edrych i mewn, neu wneuthur prawf o ryw 
berson, gweithred, neu beth, er gwybod ei an- 


sawdd, Deut. viii. 2. Hefyd cadarnhau frwy 
resymau, neu ffeithiau, Act. xxiv. 13; Rhuf. iit. 
9. Archwaethu a theimlo, Heb. vi. 4, 5; 1 Pedr 
ll. O: 
Yn yr ystyr flaenaf, sonir yn fynych yn yr 
ysgrythyrau santaidd am waith Duw yn profi 
dynion, a'u gwaith hwythau yn profi eu bunain 
a'u gilydd, Ex. xx. 20; Ps.lxvi. 10; 2 Cor. xiii. 
5; I Ioan vel; Dat. ii. 2. 

Y mae Duw yn profi dynion, 1. Trwy rag- 
luniaethau hyfryd ac anhyfryd, garw a thyner. 
Trwy y rhai blaenaf y mae yn profi eu diolch- 
garwch a'u hufydd-dod, a thrwy y rhai olaf eu 
hedifeirwch, ymostyngiad, a'u hymddiried, Deut. 
viii. 2; Job xxxiii. 10. Trwy ei air Air ai 
Ysbryd, Ps. cxxxix 23, 24; Jer. xxiii. 29; Esa. 
iv. 4; Mal. iii. 3. Profir ein crediniaeth trwy 
athrawiaeth y gair, ein hawydd a'n gobaith, trwy 
ei addewidion, an hufydd-dod a'i orchymyn- 
ion, ein hofn trwy ei fygythion, y rhai ydynt 
gyífredinol a neillduol, Ex. xx. 20; Gen. xxii. 
1. 8. Trwy eu cyd-ddynion, Barn. ii. 21, 22, 
29 ill. ly 9y 4. 

Nid ei foddlonrwydd ei hun, na dinystr deil- 
iaid prawf yw dybenion Duw yn yr oruchwyl- 
iaeth. Y mae y meddwl blaenaf yn anghyson 
â'i hol! wybodaeth, a'r olaf a'i natur drugarog a 
daionus. Ond yr hyn sydd mewn golwc ganddo 
ynddi, yw y l. Dangosi eraill yn gystalag i 
ddeiliaid. yr oruchwyliaeth eu hunain, beth 
ydynt o ran eu gwir gymeriad, Job xxiii. 10, 2, 
Rhoddi cyfleustra ac anogaeth iddynti weithredu 
amrywiol o rinweddau na allant eu gweithredu, 
o'r hyn leiaf, gyda y fath fantais, ond yn wyneb 
prawf, Iagoi. 2,3; 1 Pedri. 7. 3. Eu haddasu 
at wasanaeth cyffredin, neu anghyffredin yn y 
.byd neu yr eglwys, Zech. xiii. 9; Mal. iii 3, 4, 
4. Eu haddasu i'r nef, a chreu awydd ynddynt 
am fod yno, Esa. xxxvii. 9; xxxviii. 16; 
Heb. xii. 10, 11. 

Y mae dynion yn profi eu hunain, a'u gilydd, 
(rwy gymharu eu hunain â'u gilydd. yn ddiduedd 
| â gair Duw, 2 Cor. xiii. 5; 1 Ioan iv. 1; Dat. 
ii.2; Esa. viii. 20. Edr. /funan-ymholiad. 

PROFIAD (profi,) gwybodaeth ymarferol, 
neu wybodaeth wedi ei seilio ar hir ymarferiad o 
berson neu beth. Yn briodol ffrwyth hir-ymar- 
feriad yw profiad, ac y mae yn gwahaniaethu yn 
fawr oddiwrth deimlad noeth. Ni ellir dywedyd 
gyda phriodoldeb am y newyddian yn y ffydd, 
mwy n'r newyddian mewn unrhyw gelfyddyd, 
ei fod yn brofiadol, er y gall fod yn deimladol. 

PROFIAD CREFYDDOL, gwybodaeth gref- 
yddol, sylfaenedig ar ymarferiad; neu y wybod- 
aeth grefyddol hono a gyrhaeddir trwy ymar- 
feriadau, mwynhad, neu ddyoddefiadau corfforol 
neu ysbrydol, 

““ Peth tra chyffredin yw gwawdio a diystyru 
yr hyn a gyfenwir yn brofiad crefyddol, megys 
hollol benboethni. Ond os yw crefydd yn gyn- 
wysedig mewn teimlad, gofynir, Pa fodd y dichon 
iddi hanfodi heb brofiad? Caniateir priodoldeb 
y gair pan y cymhwysir ef at y canghenau hyny 
o wybodaeth, y rhai nid ydynt yn sylfaenedig ar 
feddyliad (speculation) neu ddychymyg, eithr ar 
brawf teimladwy. Paham gan hyny y dylid ei 
wrthod, pan yn cael ei gymhwyso at grefydd? 
Pa mor ardderchog bynag y dichon crefydd fod 


PRO 


669 


PRO 


mewn enw, y mae yn amlwg na ddichon i'w 
rhagoriaeth a'i heffeithioldeb gael eu hadnabod 
a'u harddangos, ond yn unig fel y byddont 


yn cael eu profi. Cysawd yn unig yn cael | 
ei choelio, neu feddwl yn unig wedi ei oleuo, | 


heb fod y galon yn cael ei heffeithio, ni all wneyd 
fawr o les ìi neb. I'r dyben gan hyny i brofi 
effeithiau crefydd Crist, y mae yn anghenrheid- 
iol i ni, nid yn unig ìi fod yn gyfarwydd o'i 
hathrawiaeth, ond hefyd i fwynhau ei grym hi; 
yn darostwng ein llygredigaethau, yn gwresogi 
ein serchiadau, ac yn ein cynhyrfu at ein dyled- 
swydd. Herwydd paham gelwir profiad, yn y 
cyfieithiad Saesonig o'r Beibl, yn archwaethu, 
Ps. xxxiv. 8; 1 Pedr. ii. 3. Nid yw yn ddys- 
gwyliadwy i'n profiad fod bob amser yn ddigym- 
ysg yn y fuchedd hon. Dichon y profiad goreu, 
medd un awdwr rhagorol, fod yn gymysgedig o 
serchiadau a thymherau naturiol, o argraffìadau 
dychymygol, o hunan-gyfiawnder, ac o falchder 
ysbrydol; ond nid yw hyn yn rheswm digonol 
dros ymwrthod â phob math o brofiad yn hollol; 
canys ar yr un sail y dylid ymwrthod â phob 
peth, gan nad oes dim yn hollol berffaith. Pa 
fodd bynag, tra y mae profiad y dynion goreu 
yn gymysglyd, y mae yn alarus meddwl fod yr 
hyn y mae eraill yn ei gyfenwi yn brofiad, yn 
hollol ffugiol. Cawsant eu dychrynu, newidias- 
ant sail eu hyder, a chafodd eu dychymygion eu 
cynhyrfu a'u gwresogi trwy argraffiadau a gwel- 
edigaethau ymenyddawl; cofiant i addewidion 
Duw gael eu cymhwyso atynt hwy mewn modd 
personol ac arbenigol, er sicrhau iddynt fod eu holl 
bechodau wedi eu maddeu, a chan iddynt weled a 
chlywed y fath bethau rhyfedd, tybiant nad addas 
iddynt mwyach yw ameu eu mabwysiadi deulu 
Duw. Clywsant hefyd bob math o brofiad yn cael 
ei wawdio mewn modd anrasol fel penboethni; ac 
effeithiodd hyny i'w gyru hwy i eithafoedd ar y 
llaw arall, fel y maent yn diystyru pob gocheliad 
a osodir ger eu bron fel effaith gelyniaeth at 
grefydd fewnol, ac ymddwyn mewn canlyniad, 
megys pe na byddai y fath beth a phrofiad ffug- 
iol a thwyllodrus yn bod. Ond y mae y canlyniad 
yn dangos eu camsyniad galarus yn rhy amlwg, 
gan iddynt seilio eu dysgwyliadau ar yr hanes yn 
mherthynasi weithrediadau anarferol yr Ysbryd 
Glân ar feddyliau y proíffwydi, yn hytrach nag 
ar yr addewidion o'i weithrediadau santeiddiol 
ar eneidiau credinwyr. Pan, gan hyny, yr ym- 
ddifadir hwynt o'r argraffiadau hyny trwy ba rai 
y cawsant eu dyrchafu o ran eu meddyliau, y 
maent yn adymchwelyd yn mron i'w hen ddull o 
fyw, heb un gwahaniaeth rhyngddynt yn awr a 
chyn myned at grefydd, oddigerth yn unig yn 
eu credo a'u hyder. 
Gellir ystyried profiad crefyddol yn gywir; 
yn 1. Pan yn cydgordio â'r datguddiad dwyfol, 
sef y Beibl. Ni ddichon dim croesi hwn, gan 
nad pa mor hyfryd a dymunol a fyddo, fod yn 
gywir, nac yn effaith dwyfol weithrediadau.—2. 
Pan y byddo yn tueddu i feithrin gostyngeidd- 
rwydd yn ei ddeiliad. Rhaid fod y profiad hwnw 
ag a fyddo yn ein dysgu ni i adnabod ein gwen- 
did, ac yn darostwng ein hucheldrem, yn dda.— 
3. Pan y byddo yn ein dysgui gyd-ddwyn âg 
eraill, aci wneuthur daioni iddynt.—4. Pan y 
byddo yn ein cynhyrfu i fod yn fywiog yn ein 
40 


Gellir, pa fodd bynag, gamddefnyddio profiad 
gwir grefyddol. Y mae rhai dynion da y rhai 
a brofasant yn ddiamheuol rym duwioldeb, am 
y rhai y gellir dywedyd na ddarfu iddynt ym- 
ddwyn bob amser mor gall gyda golwg ar eu 
profiadau ag y buasai yn ddymunol. Yn 1. Y 
mae rhai yn ymffrostio yn eu profiadau, neu yn 
siarad am danynt megys pe byddent allan o'r 
ffordd gyffredin; ond pe byddent hwy yn gyfar- 
wydd âg eraill, caent mai nid felly y mae pethau 
yn bod. Nid oes unrhyw anaddasrwydd i un 
adrodd ei brofiad, eithr dichon hyny yn fynych 
fod yn ddefnyddiol ; ond bod un yn son yn wastad- 
ol am dano ei hun sydd yn dynodi ysbryd balch, 
ac yn arwydd nad yw ei brofiad ef yn gywir. 2; 
Eraill a ymddiriedant yn eu profiadau. Dylem, 
yn sicr gymeryd anogaeth oddiwrth amgylchiad- 
au blaenorol, os bydd hyny yn alluadwyini; 
ond os ydyw ein hymddiried mewn profiadau 
blaenorol, yn periini esgeuluso dyledswyddau 
presenol, neu hyderu am yr un cymhorth yn 
mhob amgylchiad, tywydd, a dyledswydd, byddwn 
yn sicr o gael ein siomi. Y mae Duw wedi trefnu 
mewn modd doeth, er na bydd iddo byth roddi 
ei bobl i fyny, neu eu llwyr adael hwynt; eto y 
bydd iddo atal neu gyfranu cysuron yn ei amser 
daei hun; a hyny i'r dyben i berii ni ymddir- 
ied ynddo ef, ac nid mewn amgylchiadau a chyf- 
ryngau. 3. Eraill a adroddant eu profiadau ar 
amserau, ac wrth bersonau anaddas. Gwir, ni 
ddylem un amser gywilyddio o'n proffes; ond 
eto ni byddai siarad yn feunyddiol â dynion 
digrefydd, yn nghylch profiad, i'r hwn y maent 
yn berffaith estroniaid, amgen “rhoddi yr hyn 
sydd santaidd i'r cwn, a thaflu ein gemau o flaen 
y moch.” 

Herwydd y pethau a enwyd, yn nghyd â'r 
ystyriaeth, fod gofyn eu profiadau i ddynion, 
mewn cyfarfodydd eglwysig, yn tueddu i arwain 
rhai i ddywedyd yr hyn ni ddarfu iddynt ei 
deimlo, ac i beri ì eraill, y rhai a feddant ddon- 
iau i adrodd eu teimladau yn flasus a hyrwydd, 
ymchwyddo mewn balchder, y mae amryw yn 
ameu buddioldeb cyfarfodydd anghyhoedd, neu 
gyfarfodydd profiad. Ond gellir ateb yn 1. Nad 
yw y camddefnydd o beth yn ddigonol i brofi 
fod y peth hwnw yn ddrwg neu niweidiol. 2 
Nad oedd y dynion mwyaf enwog mewn crefydd 
gynt, yn esgeulus o'r cyfryw arferiad, Ps. lxvi. 
16; Mal.iii. 16. 8. Bod adroddiad doeth o'u 
profiadau wrth eu gilydd, yn tueddu yn fawr at 
adeiladaeth y saint; gan ei fod yn dysgu y gwan 
fod eraill yn ddeiliaid o'r un cysuron a gofidiau 
âg cfei hun; yn ei gynhyrfu i garu a gwasanaethu 
yr Arglwydd—ac i ddyfal-barhau yn y cyflawn- 
iad o'i ddyledswydd, wrth weled eraill, o'r un 
defnydd ag yntau felly. 4. Fod yr Ysgrythyr- 
au yn ymddangos megys yn gorchymyn mynych 
gydgyfeillach rhwng y saint, i'r dyben i gadarn- 
hau eu gilydd, ac ymanog i gariad a gweith- 
redoedd da, Heb. x. 24, 25; Ool.iii. 16; Math, 
xviii. 20.” Gwel, Taith y Pererin, gan John 
Bunyan; y Cristion mewn cyflawn Arfogaeth, gan 


PRO 


670 


PRO 


Arfogaeth, gan W. Gurnal; Dr. Owen ar Psalm 
130; Edwards on the Affections, and on the Re- 
vival of Religionin. New England ; Buck's Treatise 
on Religious Erperience. 

PROFFES, Llad. Proffessio, Saes. Profession ; 
yn l. Crefydd, neu yr alwedigaeth Gristionogol 
yn ei holl ranau, Heb. iii. 1; iv. ]4; x. 20. 
2. Yr athrawiaeth, tyb, neu gysawd, a arddelir, 
1 Tim.vi, 12, 13. 83. Yr arddeliad a wneir o 
honi, 2 Cor. ix. 13. 

I'r dyben i fod yn gymeradwy gan Dduw, y 
mae yn angenrheidiol fod ein proffes, neu ein 
harddeliad o'r efengyl, yn 1. Ym ystyriol, Luc 
ix. 57, 58; xiv. 28—33. 2. Yn grediniol, Aet. 
viii. 36, 37. 3. Yn wirfoddol, Math. xvi. 24. 
4. Yn gyhoeddus, Math. v. 16; xi. 28 5. Yn 
ddigywilydd, Math. x. 32,33; Marc viii. 38; 
Rhuf.i.16. 6. Yn wylaidd a pharchus, Heb. 
xii. 28; 1 Pedr. iii. 15. 7. Yn ddiragrith, Esa. 
xxix. 13; Esec. xxxiii. 31. 8. Yn ddisigl a 
gwastadol, Heb.iv. 14; x. 29. Edr. Cyfes. 

PROFFESWR, (proffes,) Llad. Professor; ar- 
ddelwr unrhyw athrawiaeth, cysawd, neu alw- 
edigaeth ; yn neillduol arddelwr crefydd. 

Y mae pob Cristion cywir yn arddel crefydd 
oddiar gariad at yr efengyl, ac argyhoeddiad 
hollol o'i gwirionedd a'i dwyfoldeb; ond nid yw 
pawb oi harddelwyr felly, gan fod llawer yn ei 
harddel o ddamwain; eraill er mwyn eÌw; a 
rhairhag ofn y gosb. Gan hyny “y mae pob 
Cristion cywir yn broffeswr, er nad yw pob pro- 
ffeswr yn Gristion cywir.”  Sce, Jay's Sermons, 
Ser. 9; Mead's -Almosi. Chrislian;  Bellamy's 
True Religion delineaied; Shepherd's  Sincere 
Conoert, and on the Parable of the Ten Virgins; 
Secker's Nonsuch Professor. 

PROFFWYD, Gr. IIpodyryc, Llad. Propheta; 
yn 1. Rhagfynegydd pethau dyfodol, datgudd- 
ydd dirgeledigaethau goruwch-naturiol, gan nad 
pa un aì pethau dawedadwy, gorphenedig, neu 


gynrychiol a fyddent. Fel hyn yr oedd Moses 


aeth y byd, ag oedd wrth rag-fynegu pethau dyfod- 
ol; gan fod y naill mor bell uwchlaw deall cread- 


igol a'r llall. ' Yr oedd Daniel yn gymaint proffwyd | 


wrth adrodd breuddwyd Nebuchodonosor, ag oedd 
wrth ei ddeongli; wrth ddeongli yr ysgrìfen ar 


galchiad y pared i Delsassar, ag wrth ysgrifenu ei | 


weledigaethau; ac Eliseus yn gymaint proffwyd 
wrth adrodd mynediad Gehazi ar ol Naaman y 
Syriad, a'i waith yn cymeryd gwobrau ganddo, 
ac wrth ddim a adroddodd, Gen. 1; Dan. v. 8; 
xvii. 15; 2 Bren. v. 26. Ond ystyr briodol y 
gair Proffwyd yw rhagfynegydd. 2. Dysg- 
$ awdwr crefyddol neu bregethwr, i Cor. xiv. 1 
2,3. 

Y prif broffwyd yw yr Arglwydd Jesu Grist, 
Luc vii. 16. Pan ar y ddaear rhagfynegodd 
bethau i ddyfod, a datguddiodd ddirgeledigaeth- 
au goruwch-naturiol i ddynion, yn gystal gor- 
phenedig a chynrychiol, Math. xxiv; xxi. 2; 
Ioani.48;iv.16—19;xi.11. Wedieiesgyniadi'r 
nef, y mae yn dysgu dynion trwy ei air a'i Ysbryd 
yn nyfnion bethau Duw. Y mae efe yn broffwyd 
o anfoniad Duw; yr hyn a gafodd ei ddangos 
yn eglur trwy ddisgyniad yr Ysbryd Glan arno— 
trwy lef o'r nef yn dywedyd, Hwn yw fy anwyl 
Fab i, yn yr hwn ym boddlonwyd—trwy y 


? 


gwyrthiau a wnaethpwyd ganddo—a thrwy ei 
adgyfodiad oddiwrth y meirw. Herwydd hyn 
geÌwir ef yn Angel y Cyfamod, Apostol ein cyffes 
ni; Athraw, Cynghorwr, Goleuni'r byd, Haul 
Cyfiawnder, Cenad, Tyst, &c. Fel proffwyd y 
mae efe yn rhagori ar yr holl broffwydi eraill, 
ïe, ar Moses, y blaenaf a'r penaf o honynt. Yr 
oedd yn debyg iddo ef; ond eto yn tra rhagori 
arno yn mhob peth, Act. iii. 22, 23; Heb. iii. I 
—6G. Yr oedd yn gyffelyb i Moses gan eì fod yn 
wir ddyn; yn fuddew; o rieni isel; yn foreu 
mewn perygl; yn wrthrych gofal neillduol rhag- 
Ìunìaeth; yn diystyru y byd, yn ei gyfoeth, an- 
rhydedd, a mwyniant; yn llawn tosturi at ei 
frodyr; yn enwog mewn addfwynder a ffyddlon- 
deb; wedi ei alw yn ddigyfrwng gan Dduw; yn 
cael cyfrinachau wyneb yn wyneb â Duw; yn 
ddeddfroddwr, cyfryngwr, eiriolwr, gwneuthurwr 
gwyrthiau, a gwaredwr; ac yn sefydlwr goruch- 
wyliaeth newydd; ond yn tra rhagori arno yn 
mhlith pethau eraill, yn urddasolrwydd ei Berson ; 
yn mherffeithrwydd ei gymeriad; yn natur ei 
weinidogaeth ; yn amledd ac ansawdd y gwyrthiau 
a gyflawnodd; yn ardderchawgrwydd a sylwedd- 
olrwydd ei ddysgeidiaeth ; yn nhragywyddoldeb 
ei gyfryngwriaeth ; ac yn rhagoriaeth y wared- 
igaeth y mae yn ei dwyn oddiamgylch. Edryeh 
Angel, Athraw, Cyfryngwr, Eiriolwr. 

PROFFWYDO, (proffwyd,) Gr. ITpo6nrevw; 
yn l. Rhagfynegu pethau dyfodol, Math. xi. 13; 
xv. 7. 2. Pregethu neu egluro a chymhwyso 
yr ysgrythyrau er adeiladaeth eraill, 1 Cor. xiv. 
ô,24; 1 Thes.v. 20. 

PROFFWYDOLIAETH, (proffwydol,) Groeg 
llpognreia; rhagfynegiad o bethau dyfedol, 2 
Pedr i. 10. 

““ Mewn cysyJltiad â doniau gwyrthiol gellir 


| ystyried proffwydoliaeth fel y prawf uwchaf o 


gymundeb â Duw. Herwydd hyn, yn mhlith 
eoleddwyr pob cysawd crefyddol yn mron, yr 


| ydym yn cael llaweroedd yn honi hawl mewn 
yn gymaint proffwyd wrth roddi hanes creadig- | 


doniau proffwydoliaethol. Yr oedd gan y pagan- 
iaid eu horaclau, daroganwyr, a'u dewiniaid; 
â'r eìlunaddwyr diweddar eu swynwyr a'u 
dewiniaid; a chan yr Iuddewon, y Cristionogion, 
a'r Mahomediaid, eu proffwydi. Ffugiadau y 
paganiaid a'r gau-broffwyd, a gawsant, pa bynag, 
eu dynoethi i raddau digonol; ond y proffwydol- 
iaethau Iuddewig a Christionogol ydynt yn dwyn 


| yn barhaus arwyddion diymwad o ddwyfoldeb a 


gwirìonedd. 


Herwydd paham, y dywed Pedr, 


| “ Y mae genym air sicrach y proffwydi; yr hwn 


da y gwnewch fod yn dal arno, megys ar ganwyll 
yn llewyrchu mewn lle tywyll, byd oni wawrio'r 
dydd, ac oni chyfodo'r s«ren ddydd yn eich 
calonau chwi; gan wybod hyn yn gyntaf, nad 
oes un broffwydoliaeth o'r ysgrythyr o ddeongl- 
iad priod. Canys nid trwy ewyllys dyn y daeth 
gynt broffwydoliaeth, eithr dynion santaidd Duw 
a leferasant megys y cynhyrfwyd hwy gan yr 
Ysbryd Glan,” 2 Pedr i. 19—21. Proffwydol- 
iaeth gan hyny sydd yn deilliaw oddiwrth Dduw. 
Ni tharddodd o athrylith y meddwl, tymeredd y 
corff, nac oddiwrth effeithiau y planedau, &c., 
eithr ewyllys penarglwyddiaethol Duw. Y ffyrdd 
frwy ba raì yr amlygodd Duw ei feddwl oeddynt 
amrywiol; megys breuddwydion, gweledigaeth- 
au, angylion, arwyddion cysgodol, a chyffroadau 


| 
| 
| 


671 


PRO 


mewnol,” Num, xii. 6; Jer. xxxi. 26; Dan. 
viii. 16, 17. 

Gyda golwg ar yr iaith broffwydoliaethol, y 
mae, medd Mr. Gray, yn hynod ardderchog. Y 
mae ardderchawgrwydd arbenigol yn perthyn i 
bob ysgrifenydd proffwydol; ond yn gyffredinol 
y maeìaith y cwbl yn cael ei dynodi â grymus- 
rwydd, bywiogrwydd, a phwysigrwydd. Ei hadd- 
urniadau a ddeilliant, nid oddiwrth bentyriad 
addas-eiriau neu gydgordiad celfydd, ond oddi- 
wrth wir ardderchawgrwydd ei chyffelybiaethau, 
a grymusrwydd mawreddus ei hymadroddion. 
Y mae yn amrywio gydag addasrwydd hynod- 
ol, ac yn cael ei bywiogi â throsiadau (£ramsi- 
fions,) disymwth ac esmwyth. Y mae rhuthr- 
iadau disymwth ei hyawdledd, ei gwresawg- 
rwydd difrifol, ei chynghorion a'i chyfarchiadau 
effeithiol, yn dwyn profion eglur o'r argraff fyw- 
iog, a'r argyhoeddiad ysbrydoledig, tan yr hwn yr 
ysgrifenai y proífwydi; a'r hwn a'u galluogodd 
hwynt, yn mhlith pobl anenwog am athrylith, i 
ragori ar y cyfansoddiadau Paganaidd mwyaf ar- 
dderchog a chanmoladwy, mhob dull o gyïan- 
soddi. Os ydyw y darluniad a arferir gan yr 
ysgrifenwyr santaidd, yn ymddangos weithiau 
yn cyfranogi o ddull trwsgl ac anfoesgar, dylid 
cofio fod y moesau a'r ieithoedd dwyreiniol yn 
galw am y darluniadau mwyaf grymus; a bod 
ysbryd gwrol a chyffrous y proffwydi yn eu 
harwain i fabwysiadu yr ymadroddion mwyaf 
nerthol a darluniadol. Dichon nad oes iaith mor 
drawsfudol, (ffgurative,) ag eiddo'r proffwydi. 
Pob gwrthrych naturiol a chelfyddydol ag a all- 
asai eu cynysgaeddu â chyferbyniad, a ddyfal- 
chwilid ganddynt; a phob golyfga greadigol, a 
ymddangosant megys yn dadblygu eu hamryw- 
iaethau lluosog ger bron yr ysgrifenwyr santaidd, 
y rhai, yn ngwir ysbryd barddoniaeth y dwyrain, 
a ymhyfrydent yn mhob math o addurniant 
cyífelybiaethol. Fel hyn, mewn ffordd o eglur- 
had, y mae yn hawdd canfod fod mawrhydi a 
gallu daearol yn cael eu darlunio trwy'r cyrff 
nefol; effeithiau drwg moesol a ddangosir trwy 
ryferthwyon a dirdyniadau anian; halogrwydd 
pechod a ddarlunir trwy ffieidd-dra allanol; ac 
effeithiau llesol cyfiawnder frwy dawelwch a 
hyder bywyd heddychol. Yr iaith gyffelyb- 
iaethol hon, yn sylfaenedig ar olygiadau yn 
ffynu yn gyffredinol, ac yn cael eì chadw mewn 
perthynas anghyfnewidiol a chyferbyniad rheol- 
aidd, sydd yn cynysgaeddu yr ysgrythyrau 
santaidd âg addurniant ac ardderchawgrwydd 
mawr. Weithiau, pa fodd bynag, y mae'r ysgrif- 
enwyr ysbrydoledig yn cymeryd eu cyffelybiaeth- 
au oddiwrth amgylchiadau lleawl ac amserol; 
oddiwrth olygfa arbenigol eu gwlad eu hunain; 
oddiwrth eilunaddoliaeth y cenhedloedd pagan- 
aidd; oddiwrth wasanaeth eu teml, a defodau 
eu crefydd; ac oddiwrth foesau di8anedig, a 
defodau wedi myned heibio. erwydd hyn y 
mae llawer addurn priodol wedi ei golli ; a llawer 
darluniad ac arddangosiad a ystyrid yn bwysig 
a gwerthfawr yn mysg yr Iuddewon gynt, yn 
cael ei ystyried yn awr, herwydd newidiad am- 
gylchiadau, yn wael a diwerth; ac o herwydd yr 
un peth yma ac acw, y mae cysgod aneglurder 
yn ymddangos yn gyffredin, pa fodd bynag, er 
yn dra goruchel ac ardderchog, y mae iaith 


yr ysgrythyr yn rhwydd a deallus i bawb, 

Yn mherthynas i ddefnydd a dyben proffwyd- 
oliaeth, gan ei bod yn brawf hynodol o gymundeb 
goruwchnaturiol â'r Duwdod, a'i bod o amser- 
yddiaeth mor gynarol, gallwn fod yn sicr iddi 
gael ei rhoddi i ryw ddybenion doeth a phwysig. 
““ Annichonadwy meddwl, (medd Esgob Sher- 
lock,)i Dduw ganiatau proffwydoliaeth, yn unig er 
mwyn boddhau cywreinrwydd yr ymofyngar, neu 
iddo gyfranu ei Ysbrydi ddynion, yn unig er 
mwyn eu galluogi i wneuthur rhagfynegiadau er 
difyrwch y byd; rhaid fod rhyw ddyben teilwng 
o'r awdwr mewn golwg.” Yn awr, pa ddyben a 
allasai hwn fod amgen cadw yn fyw yn meddyl- 
iau y rhai hyny y cafodd ei roddi iddynt, ystyr- 


iaeth o grefydd, yn nghyd â gobaith am y wared- , 


igaeth ddyfodol oddiwrth felldith y cwymp, trwy 
Iesu Grist. Dybenion proffwydoliaeth, medd 
y Dr. Jordin, heblaw egluro a datguddio yn 
raddol y pethau perthynol i'r Messia, ac i'r 
bendithion y byddai iddo gynysgaeddu dynol- 
ryw â hwynt, ydyntamrywiog, daionus, ac eglur. 

n 

1. ““Gwasanaethai er cadarnhau y grediniaeth 
o Dduw, a rhaglaniaeth. 

“Gan fod Duw yn anweledig ac yn ysbrydol, 
yr oedd llei ofni rhagi ddynion, yn oesoedd 
cyntefic a mwyaf anfoesaidd y byd, (tra yr oedd- 
ynt yn fwy ymdrechgar i wrteithio y ddaear nac 
i wrteithio y gwybodaethau a'r celfyddydau, ac 
ydau, ac i geisio angenrheidiau bywyd nag i 
fyfyrio moesoldeb,) i anghofio eu Crewr a'u 
Lluniwr; herwydd hyny cadwodd Duw yn eu 
plith yr erthygl bwysig o ffydd ynddo ef, trwy 
amlygiadau o hono ei hun; trwy aufon angylion 
i fynegu ei ewyllys, trwy wyrthiau a thrwy bro- 
ffwydoliaethau. 

2. “Cafodd ei bwriadu er cadw mewn dynion y 
parch goruchelafi'r wybodaeth ryfedd oddiwrth yr 
hon ni ellir dirgelu dim a fu, y sydd, nac a ddaw. 
Pa fodd y gall neb obeithïo dirgelu cyngor, 
bwriad, na meddwl, oddiwrth y fath Fod? 

3. “ Yr oedd yn tueddu i gadw ifyny ddy- 
hewyd a gwir grefydd, crefydd y galon, yr hon 
sydd mewn rhan yn gynhwysedig yn ngholedd- 
iad tybiau cywir ac anrhydeddus am Dduw, ac 
am ei berffeithderau, yr hyn sydd yn wasanaeth 
mwy rhesymol a chymeradwy na defodau a 
seremoniau. 

4 “Yr oedd yn cynhyrfu dynion i ymddiried 
yn Nuw, ac i'w garu ef, yr hwn a ymostyngai 
fel hyn i gyfrinachu â'i greaduriaid, gan ganiat- 
au iddynt ymgynghori âg ef, fel yr ymgynghora 
y naill gyfaill â'r llall. 

5. “Cafodd ei bwriadu er cadw y bobl i'r rhai 
y datguddiai yr Arglwydd ei hun, oddiwrth eil- 
unaddoliaeth; pechod i'r hwn y byddai yr Iu- 
ddewon yn debyg o syrthio yn gystal (rwy y 
tuedd a ffurfiwyd ynddynt yn yr Aifft, a thrwy 
effeithioldeb esiampl ddrygionus. 

““ Gwaherddid yn gaeth i bobl Israel ymgyng- 
hori â dewiniaid a duwiau cenhedloedd eraill, ac 
i arfer swyngyfaredd a phob rhyw gelfyddyd- 
au drygionus; ac fel na byddent dan un brofed- 
igaeth i wneathur felly, caniataodd Duw iddynt 
ymgynghori âg ef a'i broffwydi hyd yn nod ar 
achosion bychain; a chyfododd yn eu mysg 
olynol-ddylyniadau o broffwydi, at y rhai y gall- 


* iad amser, a rhifedi y dygwyddiadau. 


PRO 


672 


PRO. 


ent ymgyrchu am gyngor a_ chyfarwyddyd. 
Perchid y proffwydi hyn oddicartref yn gystal a 
chartref, a thywysogion estronawl a ymgynghor- 
ent â hwynt; ac yn amser eu caethiwed cawsant 
eu hanrhydeddu gan frenhinoedd mawrion, a'u 
dyrchafu i sefyllfaoedd uchel, â 

“ Gyda golwg arnom ni y mae proffwydoliaeth 
mewn cysylltiad â gwyrthiau, yn ein cynhysg- 
aeddu â phrawfhelaeth o wirionedd y datguddiad 
dwyfol, yn gystal ag o Ragluniaeth oruwch-lyw- 
yddol. Y mae y prawf hwn hefyd yn brawf 
cynyddol. 

““ Y dyben dwyfol yr ymgyrchir ato trwy resau 
o genhedlaethau olynol, sydd yn ymddangos 
gydag eglurder helaethach, yn gyfatebol i lithr- 
Cynydd 
amser sydd ychwanegiad at ei rym; a pha agosaf 
yr ydym yn dyfod at y nôd at yr hwn y mae 
goruchwyliaethau Duw yn anghyfnewidiol gyf- 
eirio, mwyaf eglur yr ydym yn canfod trefnus- 
rwydd, cysondeb, a phrydferthrwydd rhyfeddol 
y cynllun aruthrol er y daioni cyffredin, Y mae 
genym brofion digonol o fuddioldeb mawr y 
proffwydoliaethau cyflawnedig, fel rheswm addas 
a chadarn er dychwelyd anffyddiaid at Gristion- 
ogaeth, ac er cadarnhau Cristionogion yn y ffydd. 
Gwnaeth Crist eì hun aml gyfeiriadau at y pro- 
ffwydoliaethau, fel prawf o'i ddwyfol anfoniad. 
Cyfeiriodd yr Iuddewon at eu hysgrythyrau eu 
hunain fel tystiolaethau cyffawn ac eglur yn 
mherthynas iddo ef ei hun. Arnynt hwy yr 
adeiladai yr angenrheidrwydd am ei ddyoddef- 


aint; arnynt hwy y sylfaenodd ffydd y dysgybl- | 
ion yn Emmaus, a'r apostolion yn Jerusalem. Yr | 
un ffynhon a ddiwallai araethyddiaeth Pedr a_| 


Phaul, aca gynysgaeddai Apolos â moddion i 
gadarn ymresymu â'r Iuddewon. Hon hefyd 
ydoedd gyfrwng grymus ymresymiad yn oesoedd 
dilynol yr eglwys, pan yn cael eu harfer gan y 
prif-ddadleuwyr. Ar y testun hwn yr arosodd, 
nid yn unig )ustin Martyr gyda brwdfrydedd a 
diwydrwydd, ond hefyd Tertulian, Cyprian, ac 
Awgustin. Ni chawsai erioed ei ddefnyddio mor 
fynych, oni bai ei fod yn dra chyfaddas i ateb y 


dyben mewn golwg; a'i fod wedi cyflawn ateb | 


y dyben dymunedig yn nychweliad anffyddiaid, 
sydd eglur yn gystal oddiwrth hanesion ysgry- 
thyrol ac eglwysig. 

““ Proffwydoliaeth sydd yn cadw yn fyw ystyr- 
iaeth Cristionogion i wirionedd a phwysigrwydd 
eu crefydd santaidd: i'w gwirionedd, am fod yr 
un tarddiad i broffwydoliaeth, a Christionogaeth, 
gan fod y ddwy yn deilliaw o'r un ffynhonell 
berffaith; i'w phwysigrwydd, am fod pro- 
ffwydoliaeth yn dangos i'r Goruchaf ymos- 
twng, dros oesoedd dilynol, i barotoi dyn- 
olryw, trwy ddatguddiadau graddol o'i ewyll- 
ys, gogyfer a mwynhau bendithion dyfodol; ac 
iddo, trwy anfon cenhadau etholedig ddwyn i 
mewn yr oruchwyliaeth olaf hon, i brofi mai 
“tystiolaeth Iesu yw ysbryd proffwydoliaeth.” 
Y mae yn cadarnhau y grediniaeth gyffredinol o 
Dduw, ac yn cyfarwyddo y byd diofal at amlyg- 
iadau eglur o ofal gwyliadwrus rhagluniaeth. Y 
mae yn arddangos cynghorion ysbrydoliaeth, yn 


barhaus yn cyfarwyddo rhediad dygwyddiadau, | 
ac eto heb ddinystrio trefn rheswm a dynol weith- | 


rediad. Y fath wybodâeth syddryryfeddini! Y | 


fath allu sydd uwchlaw ein hamgyffrediad! Ond 
eto y ffaith sydd o flaen ein llygaid. Yr ydym 
yn gweled, neu gallwn weled rhestriad rheolaidd 
o broffwydoliaethau yn tueddu at yr un dyben 
mynegedig, wedi eu hollol gyflawni, ac yn 
cael eu cyflawni yn nghanol holl derfysg- 
oedd a gwrthwynebiadau y byd aflonydd 
hwn; ac yr ydym yn gweled fod y pro- 
ffwydoliaethau hyn yn eglur, yn gystal yn y 
rhagfynegiad a'r cyflawniad, yn ol graddau eu 
pwysigrwydd yn sefydliad ein crediniaeth yn 
rhagluniaeth Duw, ac yn ngwirioneddau mawr- 
ion datguddiad, Fel hyn y mae yn ymddangos 
maì prif ddyben proffwydoliaeth yw dwyn tyst- 
iolaeth barhaus i wirionedd crefydd; ond er fod 
argyhoeddi gwrthddywedwyr o'r gwirionedd hwn 
i'w gyfiawn ystyried fel ei phrif ddyben, y 
mae iddi wrthrych tra phwysig arall, i'r hwn 
mae yn weddus i ni dalu sylw priodol, yn 
gystal oddiar egwyddorion o ddiolchgarwch ac 
oddiar ofn teilyngu y cerydd ag a roddir yn 
wastadol yn yr ysgrythyr i'r rhai a esgeulusant 
ddefnyddio y fantais o'r goleuni a ganiateir idd- 
ynt. Y mae wedi ei bwriadu i amddiffyn cred- 
inwyr yn ngair Duw rhag y peryglon a gyfodent 
oddiwrth y llygredigaethau, y cyfeiliornadau, a'r 
pechodau llywodraethol yn yr oes y maent yn 
byw. Byddi ystyriaeth ddyladwy o broffwyd- 
oliaeth weini cysur mewn cyfyngder, cynhyrfu 
ffydd, a chryfhau gobaith, wrth fyned trwy'r 
golygfeydd galarus, y rhai, yn annibynol ar y 
cyfryw gynorthwy grasol, a allent ein harwain 
(rwy anhawsderau amheuaethi dywyllwch an- 
obaith. 

“ Cyfodwyd gwrth-ddadleuon, pa fodd bynag, 
yn erbyn y proífwydoliaethau oddiwrth eu han- 
eglurder. Ond gellir ateb i hyn yma trwy sylwi 
fod iddynt gyflawniad cyntefig, rhanol, a SA 
derfynol, ac y gellir ystyried y blaenaf yn gyffre- 
dinol yn wystl o'r olaf. Yn gyffredin, yr ystyr 
ddyblyg hon o eiddo proffwydoliaeth sydd yn ei 
gwneyd yn aneglur ; canys er fod rhagfynegiadau 
y proffwydi weithiau yn bendant ac yn hollol 
ddarluniadol, ac wedi eu traddodi mewn dynod- 
iad penodol o enwau ac amserau, eto, yn gyffre- 
din, ni fwriadwyd i broffwydoliaeth fod yn eglur 
yn flaenorol i'r cyflawniad. Y mae, pa fodd 
bynag, yn ddigon manylaidd ei darluniadau 
er cadarnhau ei harddeliad o ddwyfol awdur- 
dod; er achosi, ar ei chyflawniad, gydnabydd- 
iaeth o'i sicrwydd dilysiant, ac er arddangos 
doethineb a gallu Duw. Megys y sylwa Esgob 
Newton, proffwydoliaethau ydynt yr unig ryw- 
iogaeth o ysgrifeniadau a fwriadwyd yn hyt- 
rach er addysg oesoedd dyfodol, nag er gwasan- 
aeth yr amseroedd yn y rhai yr ysgrifenwyd 
hwynt. Amser, yr hwn sydd yn lleihau rhyw 
gymaint ar brofion ysgrifeniadau eraill, sydd yn 
feunyddiol yn ychwanegu rhyw gymaint at gred- 
adwyaeth ac awdurdod proffwydoliaeth. Bydd 
1r oesoedd dyfodol amgyffred mwy ma'r rhai 


| presenol, fel y mae y rhai presenol yn deall mwy 


na'r rhai a aethant heibio; a bydd i'r cyflawniad 
perffaith achosi perffaith wybodaeth o'r holl bro- 
ífwydi. 

. “ Yn mherthynas i gyflawniad proffwydoliaeth, 
ni oddef ein terfynau i ni roddi hanes helaeth o'r 
amrywiol broffwydoliaethau a gawsant eu cyflawni 


PRO 


673 


PRO 


mewn modd hynodol; ond rhaid fod y neb a 
chwiliodd hanesyddiaeth gyffredin, gan ei chym- 
haru a rhagfynegiadau yr ysgrythyr, os na bydd 
wedi ei ddallu gan ragfarn, a'i galedu gan anffydd- 
iaeth, wedi ei arhyhoeddi o wirionedd proffwyd- 
oliaeth trwy ei chyflawniad manylaidd. Oferedd 
haeru, mai wedi i'r dygwyddiadau gymeryd lle y 
traddodwyd y proffwydoliaethau ; oblegyd yr yd- 
ym yn canfod y proffwydoliaethau, y diweddaraf 
o ba rai a draddodwyd er ys 1800 mlynedd yn ol, 
a rhai uwchlaw 3000, yn cael eu cyflawni y pryd 
hwn; a dinasoedd, gwledydd, a_ theyrnasoedd, 
yn hollol yn yr un sefyllfa, a chwedi eu dwyn 
oddiamgylch oll yn hollol yn yr un dull, ac 
yn hollol gyda'r un amgylchiadau ag y dar- 
fu i'r proffwydi ragddywedyd.” Yr ydym, 
medd Esgob Newton, yn canfod hiliogaeth 
Shem a Japheth ynllywodraethu ac yn ymeangu 
yn Asia ac lwrop, ac efallai, yn America, a 
melldith caethiwed o hyd yn dilyn hiliogaeth 
Cam yn Affrica. Yr ydym yn canfod hiliogaeth 
Ishmael wedi lluosogi yn fawr, a chwedi dyfod 
yn genedl gref yn yr Arabiaid; eto yn byw yn 
wyllt, ac yn symud o le i le yn yr *anialwch; eu 
dwylaw yn erbyn pawb, a dwylaw pawb yn eu 
herbyn hwythau; ac eto yn trigo yn bobl anni- 
bynol a rhydd, yn ngwydd eu brodyr ac yn 
ngwydd eu gelynion. Yr ydym yn gweled 
feulu Esau wedi ei hollol ddifodi, a theulu 
Jacob yn hanfodi hyd heddyw; y deyrn- 
wialen wedi ymadael o Juda, a'r bobl heb aw- 
durdod yn un lle, eithr yn mhob lle tan arglwydd- 
iaeth ; yr Iuddewon o hyd yn trigo ar wahan yn 
mhlith y cenhedloedd, tra y mae coffadwriaeth 
Amalec wedi ei hollol ddileu o tan yr holl nef- 
oedd. Yr ydym yn gweled yr Iuddewon yn cael 
eu cosbi yn erwin am eu hangrhediniaeth a'u han- 
ufydd-dod i'w proffwyd mawr, cyffelyb ìi Moses; 
wedi eu diwreiddio o'u tir eu hunain a'u gwas- 
garu trwy holl deyrnasoedd y ddaear; yn cael 
eu gorthrymu a'u hysbeilio o hyd; a chwedi eu 
gwneuthur yn ddiareb ac yn watwargerdd yn 
yn mhlith yr holl genhedloedd. Yr ydym yn 
gweled Ephraim wedi ei ddryllio, fel nad ydyw 
mwyach yn bobl, tra y mae'r holl genedl yn 
gynwysedig dan yr enw Juda; yr Iuddewon yn 
cael eu cadw mewn modd hynod, yn bobl arben- 
ig, tra y mae eu gorchfygwyr cedyrn wedi eu 
dystrywio yn mhob lle; eu tir yn anghyfanedd, 
a hwythau eu hunain wedi eu tori ymaith o fod 
yn bobl i Dduw, a'r cenhedloedd wedi eu dyrch- 
afu yn eu lle. Yr ydym yn eanfod Ninefe wedi 
ei dinystrio mor hollol, fel nad yw ei lle i'w gan- 
fod, nac yn wybodadwy. Babilon wedi ei 
gwneuthur yn ddifrod yn dragywydd, yn fedd- 
1ant aderyn y bwn, ac yn llynoedd dwfr. Tyrus 
fel pen craig, ac yn lle i bysgodwyr daenu eu 
rhwydau; a'r Aifft yn deyrnas wael, y waelaf 
o'r teyrnasoedd, ac o hyd dan deyrnged, ac yn 
ddarostyngedig i ddyeithriaid. Yr ydym yn 
canfod, o bedair prif ymerodraeth y byd, y bed- 
waredd, a'r olaf, yr hon oedd yn gryfach ac yn 
fwy na'r rhai blaenorol, wedi ei rhanu yn y dos- 
barth gorllewinol o honii ddeg teyrnas fechan, 
ac yn eu plith allu â choron driphlyg, yn gwa- 
haniaethu oddiwrth y flaenaf, a genau yn llefaru 
mawrhydri, ac â golwg erwinach na'i gyfeillion ; 
yn llefaru geiriau mawrion yn erbyn y Goruch- 


af, ac yn newid amseroedd a chyfreithiau. Yr 
ydym yn gweled gallu yn bwrw gwirionedd i'r 
llawr, yn llwyddo, yn ymarfer, ac yn dinystrio y 
bobl santaidd, heb barchu Duw ei dadau, na dy- 
muniad gwragedd, eithr yn anrhydeddu Mahuz- 
zim, duw-noddwyr, neu sant-noddwyr, ac yn 
peri i offeiriaid Mahuzzim lywodraethu ar lawer, 
a rhanu y tir yn elw. Yr ydym yn canfod y 
Tyrciaid yn estyn allan eu dwylaw dros y gwled- 
ydd, ac yn neillduol dros wlad yr Aifft, y Lyb- 
iaid wrth eu grisiau, a'r Arabiaid o hyd yn dianc 
allan o'u dwylaw hwynt. Yr ydym yn gweled 
yr Iuddewon yn cael eu caethgludoi bob cenedl, 
a Jerusalem yn cael ei sathru dan draed gan y 
cenhedloedd, ac yn debygol o barhau felly hyd 
nes cyflawni amser y cenhedloedd, gan fod yr 
Iuddewon, trwy wyrth gwastadol, yn cael eu 
cadw yn bobl arbenigol, er cyflawni y proffwyd- 
oliaethau eraill perthynol iddynt. Yr ydym yn 
gweled un yn gwrthwynebu ac yn ymddyrchafu 
uwchlaw pob cyfreithiau dwyfol a dynol, yn 
eistedd yn nheml Dduw, ac yn dangos ei hun 
mai Duw ydyw, dyfodiad yr hwn sydd yn ol 
gweithrediad satan, gydanerth, arwyddion, a rhy- 
feddodau gau, a phob dichell anghyfiawnder. Yr 
ydym yn gweled gwrthgiliad mawr yn yr eglwys 
Gristionogol, yn gynwysedig yn benaf ynaddoliad 
cythreuliaid, angylion, saint trengedig, ac yn cael 
ei ddwyn yn mlaen trwy dwyll celwyddwyr, yn 
gwahardd priodi, ac yn erchi ymatal oddiwrth 
fwydydd. Yr ydym yn canfod saith eglwys Asia 
yn gorwedd yn yr un sefyllfa ddiymgeledd ac 
anrheithicdig ag a arwyddwyd gan yr angel i 
Ioan, eu canwyllbren wedi ei symud allan o'i le, 
eu haddol-dai wedi eu troi yn demlau Mahomed- 
aidd, a'u haddoliad yn goelgrefydd. Yn fyr, yr 
ydym yn canfod cymeriad y bwystfil, a'r gau- 
broffwyd, a phutain Babilon yn awr yn cael eu 
hegluro yn mhob peth, a hyny mewn dinas yn 
gorwedd ar saith o fryniau, fel pe buasai esgob 
Rhufain wedi eistedd i gymeryd ei ddarlun ni 
allesid tynu tebygolrwydd a chyffelybrwydd gwell 
o hono. 

“' I'r pethau hyn y mae genym dystiolaeth yr 
oesoedd a aethant heibio, a phrofiad yr amser- 
oedd presenol; ac nid hawdd yw i ni gael ein 
twyllo, os credwn ond yn unig ein llygaid a'n 
sylw ein hunain. _ Yr ydym yn gweithredol gan- 
fod cyflawniad amryw o'r proffwydoliaethau yn 
sefyllfa dynion a phethau o'n hamgylch; ac y 
mae y proffwydoliaethau eu hunain genym yn 
ysgrifenedig mewn llyfrau, y rhai a ddarllenir er 
ys 1700, neu 2000 o flynyddau mewn cynulleid- 
faoedd cyhoeddus a gawsant eu gwasgaru trwy 
amrywiol wledydd, eu cyfieithu i amrywiol ieith- 
oedd, a'u coffau a'u hegluro gan wahanol gen- 
hedloedd, fel nad oes un lle wedi ei adaeli. ddy- 
chymygu cymaint a'r poisblrwydd o ffugiad 
neu dwyll. 

Fel rheolau i ddeall y proffwydoliaethau— “I'r 
dyben hwn, ac er ffurfio barn gywir ar y rheswm 
dros wirionedd Cristionogaeth, rhaid i ni beidio 
eu hystyried hwynt ar wahan, neu ar eu penau 
eu hunain, ond fel un cyfanaeth ardderchog, neu 
gadwyn yn cyrhaedd dros amryw filoedd o fly- 
nyddoedd, eto mewn modd eglur yn wasanaeth- 
gar i'r un a'r unrhyw ddyben. _ Nid yw y dyben 
hwn amgen sefydliad ymerodraeth gyffredinol 


PRO 


674 


PRO 


—— 


gwirionedd a chyfiawnder dan deyrnasiad Iesu 
Grist. Nid ydym, yn wir, i ddychymygu fod 
pob proffwydoliaeth arbenig, cynwysedig yn yr 
Hen Destament yn nodi allan yn benodol; ac yn 
darlunio Iesu Grist mewn modd eglur a chyflawn ; 
ond eto, a'i chymeryd fel cyfanwaith, y mae y 
cysawd ardderchog hwn yn cyfeirio ato; canys 
tystiolaeth Iesu yw ysbryd proffwydoliaeth, Efe 
yw amcan a phrif nod holl chwyldroadau rhag- 
luniaeth. A oes ymerodraeth neu deyrnas yn 
cael ei sefydlu? Sefydlir yr ymerodraeth neu y 
deyrnas hono yn uniongyrchol neu anunion- 
gyrchol gyda golwg ar deyrnas y Messia. A 
oes ymerodraeth neu deyrnas yn cael ei diddymu? 
Diddymir yr ymerodraeth neu y deyrnas hono 
mewn gwasanaethgarwch i'w deyrnas neu i'w 
ymerodraeth ef, i'r hon ni bydd terfynau na 
diwedd, terfynau yr hon nid ydynt amgen ter- 
fynau y bydsawd, a diwedd yr hon ni bydd an- 
gen terfyniad tragywyddoldeb. Iesu Grist gan 
hyny oedd yr unig berson a hanfododd, yn yr 
hwn yr oedd yr holl broffwydoliaethau yn cyd- 
gyfarfod megys mewn canolbarth cyffredinol. I'r 
dyben gan hyny i wrthwynebu cyfeiliornad, ac 
i wynebu ar yr anffyddiad, rhaid i ni fyfyrio y 
proffwydoliaethau, nid yn annibynol ar eu gil- 
ydd, eithr yn gysylltiadol ; canys yr ymresymiad 
oddiwrth broffwydoliaeth, medd esgob Hurd, nid 
yw i gael ei ffurfio oddiwrth broffwydoliaeth 
unigol, ond oddiwrth yr holl broíffwydoliaethau 
yn nghyd, yn cael eu hystyried yn un cysawd; 
yn yr hon, oddiwrth ymddibyniad eu hamrywiol 
ranau ar eu gilydd, a'u cysylltiad a'u gilydd, y 
mae y proffwydoliaethau blaenorol yn parotoi ac 
yn egluro y rhai dilynol; ac y mae y rhai hyn 
eilwaith yn taflu goleuni ar y rhai o'u blaen hwy- 
thau ; megys mewn unrhyw gysawd athronydd- 
awl, yr hyn sydd yn dangos ei chadernid yw 
cydgordiad a chysondeb y cwbl, ac nid ei chy- 
mhwysiad at ryw enghraifft arbenig. 

““ Herwydd hyn, er na byddo y prawf oddiwrth 
gyflawniad un broffwydoliaeth unigol ond. ychy- 
dig, eto gan fod y prawf hwnw bob amser yn 
rhyw gymaint, gall swm y prawf casgledig oddi- 
wrth lawer o broffwydoliaethau, oll yn perthyn 
i'r un dyben, fod yn gryn fawr; fel amrywiol 
belydr, er fod pob un ar ei ben ei hun yn wan, 
eto wedi eu cydgasglu i'r un lle, 'y maent yn 
ffurfio goleuni cryf, ac yn taro y golwg mewn 
modd nerthol. Yn mhelìach eilwaith, y mae y 
prawf hwn, nid yn unig yn brawf cynyddol, 
ond hefyd y mae yn lluosogi yn ol rhifedi y go- 
leuadau a fyddont yn llewyrchu oddiwrth y naill 
ran o'r cysawd ar y rhan arall; hyd nes o'r 
diwedd fod yr argyhoeddiad wedi cynyddn yn 
fath o sicrwydd moesol.” 

Yn mhellach, i'r dyben i ddeall y proffwydol- 
iaethau, y mae yn angenrheidioli ni ymdrechu 
i gael allan wir destun y broffwydoliaeth; hyny 
yw, yr hyn y byddo y proffwydi yn benodol yn 
son am dano, yn nghyd a'r cymeriadau a gy- 
mhwysir at y testun. Dylid cadw yr ystyr ly- 
thyrenol mewn golwg yn wastadol, ac ymgyr- 
aedd am wybodaeth o'r defodau dwyreiniol. 
Dylid sylwi yn ofalus ar ddechreuad a diweddiad 
y pregethau proffwydoliaethol. Hyd y byddo 
yn alluadwy, dylid sicrhau amseryddiad y bro- 
ífwydoliaeth.. Bydd cynefindra â threfn iechyd- 


.eu doniau ynddynt. 


wriaeth trwy Grist, yn gynorthwy mawr i ni yn 
y gorchwyl hwn. Dylai y meddwl fod yn ddi- 
ragfarn, ac y mae cydnabyddiaeth â'r ysgrythyr- 
au yn angenrheidiol. Mewn ymddibyniad ar 
ddwyfol ddysgeidiaeth, bydd i'r rheolau hyn ein 
cynorthwyo nii ddeall yr ysgrythyrau. - Gwel 
Newton's Dissertations on the Prophecies; Sher- 
lock's Use and*Intent of Prophecies; Hurd's Ser- 
mons on ditto; Newlon's (Sir Isaac) Observations 
on Daniel and the Apocalspse; Simpson's Key to 
the Prophecies; Dr. J. P. Smith on the Interpre- 
lation of Prophecy. 
PROFFWYDOLIAETHAU, _ ymarferiadau 
crefyddol yn mhlith y gwyr llen, yn amser y 
frenhines Elisabeth, a sefydlwyd er cynydd 
gwybodaeth a duwioldeb. Gweinidogion rhyw 
ddosbarth neillduol, ar amser penodol, a gyfar- 
fyddent yn nghyd, mewn eglwys rhyw dref 
farchnad; ac yno, pob un yn ei dro, yn ol 
ei alluoedd, a eglurai ryw gyfran o'r ysgrythyr, 
yr hon oedd wedi cael ei gosod iddo yn flaenorol. 
Wedi hyny byddai cymedrolwr yn gwneuthur 
sylwadau ar yr hyn a ddywedwyd, ac yn pender- 
fynu cywir feddwl y lle; a chyflawnid y cwbl o 
fewn cylch amser penodedig. Ymddengys, modd 
bynag, i'r ymarferiadau hyn, megys pob rhai 
eraill, gael eu camddefnyddio trwy annrhefn, 
dadleuon, ac ymraniadau. Ymdrechodd arch- 
esgob Grindal i'w rheoleiddio, a'u diwygio oddi- 
wrth y pethau hyny ag oeddynt yn dramgwydd 
i'r llys, trwy orchymyn i'r gweinidogion gadw 
at weddeidd-dra a threfn, eu gwahardd i ymyr- 
aeth â meterion gwladol a llywodraeth eglwysig, 
a thrwy warafuni weinidogion anghydturfiol a 
gwyr lleyg ymadroddi ynddynt. Ond yr oedd 
y frenhines, er pob peth, yn benderfynol i osod 
terfyn arnynt. Wedi anfon am yr archesgob, 
dywedodd wrtho ei bod wedi cael hysbysrwydd 
nad oedd iawnderau a defodau yr eglwys yn cael 
eu cadw mewn modd gweddus yn y proffwydol- 
iaethau ; bod dynion nad oeddynt wedi eu galw 
mewn modd rheolaidd i'r weinidogaeth yn arfer 
Bod y cyfarfodydd eu hun- 
ain yn anghyfreithlon, gan nad oeddynt wedi eu 
hawdurdodi gan y llywodraeth. Bod y werinos 
yn esgeuluso eu gorchwylion wrth fyned iddynt, 
a'u bod yn eu llenwi o ddychymygion, ac y gall- 
ent achosi dadleuon a therfysg yn y wladwriaeth. 
Mai ychydig o bregethwyr (tri neu bedwar mewn 
sir) oedd yn fwyaf buddiol i'r eglwys. Amlyg- 
odd yn mhellach ei hanghymeradwyaeth o rifedi 
y cyfryw ymarferiadau; ac herwydd hyny gor- 
chymynodd iddo i'w gosod ilawr yn ddioedi. 
Yr archesgob modd bynag, yn lle ufyddhau i 
orchymynion ei arglwyddes frenhinol, gan yr 
ystyriai hwynt yn anghydweddol â'i uchelfraint 
swyddol, a ysgrifenodd at y frenhines lythyr 
hirfaith a difrifol, yn hysbysu nad allasai o gyJ- 
wybod gydsynio a'i chais. Cynhyrfwyd y fren- 
hines i'r fath raddau trwy y llythyr hwn, fel y 
gorfodogwyd (seguester) yr archesgob o'i swydd, 
ac na adenillodd ffafr y frenhines mwyach. Fel 
hyn rhoddwyd terfyn i'r proffwydoliaethau, (sef- 
ydliadau buddiol, medd Neale, er helaethu 
gwybodaeth Gristionogol a duwioldeb,) pan yr 
oedd angen neilldnol am danynt. Diddymwyd 
hwynt gan y frenhines, yn unig am eu bod yn 
goleuo meddyliau y werinos yn yr ysgrythyrau, 


PRO 67 


5 


PRO 


acyn eu cynerthwyo yn eu hymofyniad am y 
gwirionedd; a bod ei mawrhydi yn wastad o'r 
farn, y byddai gwybodaeth a dysgeidiaeth yn 
debyg o wneyd y werinos yn anmharod i ufydd- 
hau i'w hewyllys hollol annibynol hi. 
PROSESYLYTIAID, Gr. lIpoceXvrot, dy- 
chweledigion oddiwrth un grefydd neu blaid at 
un arall. Ystyr briodol y gair yw dyfodiaid, 
trosiaid, neu fudwyr; y mae yn cael ei gym- 
hwyse yn yr ysgrythyrau santaidd at ddychwel- 
edigion oddiwrth baganiaeth at Iuddewiaeth, 
Math. xxiii. ]5; Act. ii. 10; vi. 5; xiii. 43 
Yr oedd y rhai hyn o ddau ryw ; yn cael eu cyf- 
enwi, Proselytiaid y porth, a Phroselytiaid cyf- 
iawnder, neu Broselytiaid y cyfamod. Ymdeith- 
wyr estronol yn trigo yn mhlith yr Iuddewon, 
ac yn cadw y ddeddf foesol, cyfraith natur, a 
saith gorchymyn Noa yn unig oedd y rhai blaen- 
af; ond hollol gydffurfwyr â'r holl ddefodau 


' Iuddewig oedd y rhai olaf. Y dull o'u gwneuth- 


ur ydoedd trwy fedydd, enwaediad, ac aberth. 


Edr. Bedydd. Yr oedd y cyfryw yn ddyledwyr 


i gadw'r holl ddeddf. 
PROSEUCHE, Gr. IIpocevyn, yn briodol 


gweddi; yn drawsenwadol, gweddifa, neu lei 


weddio. Edrych Act. xvi. 13. Gr. Lle dior- 
chudd yn gyffredin, oddiallan i'r ddinas neu y 
dref, ac ar lan afon, oedd y Proseuche, neu y 
weddifa. Dewisent lan afon yn sefyllfa y we- 


ddifa, er mwyn cyfleusdra i gyflawni defodau 


puredigaeth, neu ymolchiad. Edr. Oratori. 

PROTESTANIAID, gwrthdystwyr, enw a 
gymhwyswyd ar y cyntaf at y Lutheriaid ; ond 
yn awr a gymhwysir at bawb Cristionogion yn 
ddiwahaniaeth, ond y Pabyddion; a hyny i'w 
gwahaniaethu oddiwrth y Pabyddion. Yrachlysur 
cyntefig o'r enw oedd fel y canlyn :—*“ Yn 1529, 
galwodd yr ymerawdwr Siarls V. gymanfa yn 
Spire, i'r dybeni erfyn cymorth y tywysogion 
Ellmynaidd yn erbyn y Tyrciaid, ac i ddyfeisio 
y moddion mwyaf effeithiol i ostegu y dadleuon 
crefyddol oeddynt yn ffynu y pryd hwnw, mewn 
canlyniad i wrthwynebiad Luther i'r grefydd 
Babaidd. Yn y gymanfa hon, penderfynwyd 
gan Fferdinand, arch ddug Austria, yn nghyd a 
thywysogion Pabaidd eraill, y byddai yn gyf- 
reithlon i'r gwledydd hyny ag oeddynt wedi cof- 
leidio y grefydd newydd, barhau ynddi hyd nes 
cyfarfyddai cymanfa; ond na chaniateid i un 
Pabydd droi yn Lutheriaid; ac na byddai i'r 
Diwygwyr draddodi dim yn eu pregethau, croes 
ì athrawiaeth addefedig yr eglwys. Chwech o 
dywysogion Lutheraidd, sef etholwyr Saxony a 
Brandenburg, dau ddug Lunenburg, iarll Hesse, 
athywysog Anhault, yn nghyd a rhaglawiaìd 
tair ar ddeg o drefi, a wrthdystiasant mewn modd 
ffnrfiol a difrifol yn erbyn yr ordinhad hon, gan 
hysbysu eu bod hwy yn apelio at gymanfa gy- 
ffredinol; o ba herwydd y cawsant eu galw yn 
Wrthdystwyr, meu Brotestaniaid. Ond fel y 
sylwyd, ni chafodd yr enw eì gyfyngu iddynt 
hwy, gan i'r Calfiniaid gael eu cynwys yn eb- 
rwydd wedi hyny ynddo, a'i fod er ys hir amser 
yn cael ei gymhwyso yn ddiwahaniaeth at bawb 
yn mhob gwlad, a ymneillduasant oddiwrth eg- 
lwys Rhufain. bc 

Wrth ystyried yr amrywiol bleidiau a gyn- 
hwysir dan yr enw Protestaniaid, yr hwn sydd 


yn golygu pawb a ymneillduant oddiwrth eglwys 
Rhufain, y mae yn analluadwy nodi un credo 
arbenigol cyffredin iddynt oll; ond eto y mae 
egwyddor gyffredin ar yr hon y gellir dywedyd 
fod eu ffydd wedi ei sylfaenu, ac yn yr hon y 
maent oll yn cytuno ; sef cymeryd yr ysgrythyrau 
santaidd fel rheol ffydd ac ymarferiad, yn nghyd 
a'r hawl i esbonio drostynt eu hunain, yn anni- 
bynol ar reolaeth personau unigol ac eglwysi. 

Chillingworth, duwinydd dysgedig o eglwys 
Loegr, wrth gyfarch ysgrifenydd Pabaidd yn 
nghylch crefydd y Protestaniaid, a ddywed: 
“ Gwybyddwch, Syr, pan y dywedwyf fod cref- 
ydd y Protestaniaid yn fwy dewisol na'r eiddoch 
chwi, megys nad ydwyf yn deall wrth eich cref- 
ydd chwi, athrawiaeth Belarmine, neu Baronius, 
nac unrhyw berson unigol yn eich mysg; nac 
ychwaith athrawiaeth y Sorboniaid, yr Iesuaid, 
y Dominiciaid, nac unrhyw gymdeithas arbenig 
yn eich plith ; ond yr hyn yr ydych oll yn cyt- 
uno, neu yn proffesu cytuno arno—sef athraw- 
iaeth eymanfa Trent; felly hefyd ar y llaw arall, 
wrth grefydd y Protestaniaid, nid wyf yn deall 
athrawiaeth Luther, Calfin, neu Melancthon, na 
Chyffes Augsburg, neu Genefa, na Chatechism 
Heidelburg, nac Erthyglau Eglwys Loegr; ïe, 
nac ychwaith gydgordiad yr holl Gyffesiadau 
Protestanaidd; ond yr hyn y cytunant oll ynddo, 
a'r hyn y cytunant yn unfryd i'w arwyddo fel 
rheol berffaith ffydd ac ymarferiad, sef y 
Beibl! 

“' Dywedwyf, y Beibl, a'r Beibl yn unig, yw 
crefydd y Protestaniaid. Beth bynag heblaw 
hwn, yn nghyd a'i ganlyniadau eglur, annadleu- 
adwy, a diamheuol a gredir ganddynt, a_ellir 
yn hawdd ei olygu fel pwnc o dybiaeth; ond fel 
pwnc o ffydd a chrefydd, mewn cysondeb a syl- 
faen broffesedig eu ffydd, nis gallant, heb y 
rhyfyg uwchaf a mwyaf rhwygiadol, na'i gredu 
eu hunain, nac ychwaith arddelwi credin- 
iaeth eraill iddo. Myfi, o'm rhan fy hun, wedi 
hir ymchil, ac (fel yr wyf yn ;gwir gredu a go- 
beithio,) wedi ymchwil diduedd, ydwyf yn cy- 
hoeddus broffesu, nad ydwyf yn cael sefyllfa 
ddisigl i osod fy nhraed i lawr arni, ond y graig 
hon yn unig.  Canfyddwyf yn eglur â'm llygaid 
fy hun, babau yn erbyn pabau, cymanfaoedd yn 
erbyn cymanfaoedd ; rhai tadau yn erbyn tadau 
eraill, a'r un tadau yn groes iddynt eu hunain; 
cydsyniad tadau un oes yn groesi gydsyniad 
tadau oes arall. Ffugir esboniadau traddodadwy 
o'r ysgrythyr, ond nid oes ond ychydig neu 
ddim o honynt i'w cael. Nid oes un traddodiad 
ond yr un ysgrythyrol a ddichon darddu ei hun 
o'r ffynon; ond gellir profi yn eglur, naill ai 
iddo gael ei ddwyn i mewn yn y cyfryw oes, neu 
nad oedd yn hanfodi yn y eyfryw oes. Mewn gair, 
nid oes sicrwydd digonol i un dyn ystyriol adeil- 
adu arno, ond eiddo yr ysgrythyr yn unig. Hwn 
gan hyny, ïe, hwn yn unig y mae genyf reswm 
i'w gredu. Hwn a broffesaf; yn ol hwn y bydd- 
af byw, a thros hwn, os bydd achos, y collaf fy 
mywyd, nid yn unig yn ewyllysgar, ond hefyd 
yn llawen; er i mi ar yr un pryd alaru fod Crist- 
ionogion yn fy ymddifadu o hono.” 

Cynygiwch un peth i mi allan o'r llyfr. hwn, 
a gofynwch, pa un a ydwyf yn ei gredu 
neu beidio, a chan nad pa mor anghredadwy 


PRY 


676 


PRY 


harwyddaf â'm llaw ac â'm calon ; am y gwn na 


ddichon un prawf cadarnach hanfodi na hwn, | 


Duw a ddywedodd felly, ac am hyny y mae yn 
wir. Mewn pethau eraill, nì chymeraf oddiar 
neb ei ryddid i farnu drosto ei hun ; ac ni chaiff 
neb ei gymeryd oddiarnaf finau. Nid ystyriaf 
un dyn yn waeth dyn, nac yn waeth Cristion ; 
ni charaf un dyn yn llai, am wahaniaethu oddi- 


$ â pha fesur y mesuraf i | ^ - 
wrthyf mewn tyb; ac â pha fesur y | geiriau a ddysgir, nid gan ddoethineb ddynol, 


i dysgwyliafi eraill fesur i minau. Sicr 
HU A Daw; ac na ddylai dynion ofyn mwy 
na hyn:—credu mai, gair Duw yw'r ysgrythyr— 

mdrechu cael allan ei ystyr gywir—a byw yn eì 
ol. Vid. Chillingworth's Religion of Protesianis 
a safe way, $c., Chap. VI., Section 50. Edrych 
Diwygiad. 


PRUDD-DEB, (prudd,) tristyd, neu ofid ca- | 


lon. Edrych Galar. 


PRYDFERTHWCH, gair cyfansawdd o pryd | 


gwedd, a berth, glan, yn arwyddo harddwch, 
tegwch, neu weddusder. ì 
Y mae prydferthwch i'w ystyried yn naturiol 
neu foesol. Nid yw y blaenaf amgen cymesur- 
edd rhanau cyfansawdd y gwrthych yr edrychir 
arno; yr hyn sydd yn gwneuthur ci ymddangos- 
iad yn hawddgar a denol i'r edrychwr. ,,Nid yw 
hwn ar y goreu ond “siomedig ac ofer,” am nad 
yw ond diflanedig ac arwynebol, Diar. xxxi. 
30, 831. Santeiddrwydd, neu burdeb moesol, yr 
hyn yw “prydferthwch yr Arglwydd ” yw yr 
olaf, Ps. xxxvii. 4; xe. 17. Hwn yw y gwir 
brydferthwch; ac nid yw y llall ar y goreu am- 
gen cysgod gwanaidd o hono. “Glendid gwr 
yw eigampau,” Diareb. Edr. Harddwch. 
PRYNEDIGAETH, (prynedig,) gwaredig- 
aeth, gollyngdod, neu ryddhad, yn cael ei 
effeithio trwy bridwerth, Lef. xxv. 5l; Jer. 
xxxii. 12. : 
Y mae prynedigaeth bob amser yn rhagdybied 
caetbiwed — prynwr — prynedigion —a phrid- 
werth. Y prynwr yw y gwaredwr, neu yr hwn 
sydd yn gwared; y prynedigion yw y rhai a 
waredir; y caethiwed yw y cyflwr o'r hwn y 
maent yn cael eu gwaredu ; y pridwerth yw syl- 
faen y waredigaeth, neu y cyfrwng trwy yr hwn 
y mae yn cael ei heffeithio ; a'r brynedigaeth yw 
y waredigaeth yn weithredol ynddi ei hun. Yn 
gyson a hyn y mae maddeuaxt pechodau, yr hyn 
yw cychwyniad gweithredol y waredigaeth ys- 
brydol trwy yr Arglwydd lesu Grist, ac adgy- 
fodiad y corff, yr hyn yw ei chyflawn berffeith- 
iad, yn cael eu "galw gan yr Ysbryd Glan, yn 
brynedigaeth. 
l Cor,i. 30. Heblaw hyny, y mae y gair Heb. 
nme, Padolh, a'r gaìr Gr. AmoXMvrpocuc, apolu- 
trosis, yn cael eu cyfieithu bob amser yn ddi- 
wahaniaeth, naill ai yn ymwared, rhyddhad, neu 
brynedigaeth, Num. iii. 49; Ps. cxi 9; Luc xxi. 
23; Heb.ix. 12. Yr unig eithriad, hyd y gwy- 
ddom ni, yw Eph. i. 14, lle y cyfieithir apolutro- 
sis yn bryniad; ond dichon mai rhyddad y gwystl, 
ac nid pryniad y pwrcas, yw y cyfieithiad mwyaf 
naturiol o'r geiriau hyny. Edrych .rnes. Deng- 
ys hyn yn ; 
1. Nad yw y gaìr ysgrythyrol prynedigaeth, 
yn golygu pryniad masnachol; eithr rhyddhad. 
gwaredigaethol caethion o gaethiwed, (rwy brid- 


: : . UU 
bynag yr ymddangoso i reswm dynol, mi a'i | 


Edr. Eph.i.7; Rhuf. viii. 23: | 


werth a gallu, ac o ganlyniad, nad oes un syl- 
faen ysgrythyrol i gysylltu y golygiad o dâl 
cyfartal â'r brynedigaeth, yr hon sydd yn 
Nghrist Iesu. 2. Yr ammhriodoldeb o olygu y 
brynedigaeth fel peth wedi ei weithredol gyflawni. 
Yn ol yr ysgrythyrau santaidd, y waredigaeth 
oddiwrth bechod a'i holl annymynol ganlyniad- 
au; sef “ maddeuant pechodau,” ac adgyfodiad 
gorfoleddus y corff o lwch y bedd, yw y bryned- 
igaeth, Eph. i. 7; Rhuf. viii. 23; ac ““yh ol y 


ond gan yr Ysbryd Glan,” dydd y brynedigaeth 
yw dydd y farn olaf; ac nid y dydd y bu yr Ar- 
glwydd Iesu Grist farw. Edr. Eph. iv, 30. Dydd 
y bridwerth, ac nid dydd y brynedigaeth, oedd 
dydd marwolaeth y Prynwr. Os caiff y Beibl 
lefaru, “ Rhoddi ei hun. drosom, i'n prynu mî, 
(iva Xvrpwcu)rau)u&c, fel y prynai ni,) oddiwrth 
bob anwiredd, ac i'n puro ni iddo ei hun, yn 
bobl briodol, awyddus i weithredoedd da,” a 
wnaeth Crist y pryd hwnw, Tit. ii. 14. Gosod 
sylfaen y brynedigaeth i lawr, trwy “roddi ei hun 
yn bridwerth dros bawb ”' oedd ei waith y. pryd 
hwnw. Eiriol am gymhwysiad bendithion y 
brynedigaeth at bawb a gredant, yw ei waith yn 
awr ar ddeheulaw'r Tad. Herwydd hyn, y mae 
yn addas i'r cyfrywrai ddyweyd, “ Crist, nid trwy 
waed geifr a lloi, eithr trwy ei waed ei hun, a 
aeth unwaith i mewn i'r cysegr, gan gael î nì 
dragywyddol XMvrpocic, prynedigaeth, rhyddhad,' 
Heb. ix, 12. Ie, addas yw i'r cyfryw rai ddy- 
wedyd, “ Crist a'n llwyr brynodd oddiwrth fell- 
dith y ddeddf, gan ei wneuthur yn felldith dros- 
om;” a thrachefn, “Ui a'n prynaist nâ i Dduw 
trwy dy waed, allan o bob llwyth, ac iaith, a 
phobl, a chenedl ;” ond nid addas fyddai i neb 
ond hwy ddywedyd felly, Gal. iii. 13; Dat. 
v. 9. Cwbl addas yw cyfarch y cyfryw rai gan 
ddywedyd, “ Er gwerth y prynwyd chwi'—ac, 
““ nid â phethau llygredig y'ch prynwyd oddiwrth 
eich ofer ymarweddiad, eithr â gwerthfawr waed 
Crist;” er mai nid addas fyddai cyfarch neb 
arall felly, gan nad oes neb arall ond hwy wedi 


| eu gwared oddiwrth eu hofer ymarweddiad, 1 


Cor. vi. 20; 1 Pedri.18. 3, Yr ynfydrwydd o 
son am brynedigaeth gyffredinol. Y waredig- 
aeth weithredol ynddi ei bun yw y brynedigaeth, 
fel y dangoswyd; ac nis gall hono fod yn gy- 
ffredinol, ond yn unig ar y dybiaeth y gwaredir 
pawb; yr hyn nì fyddai ond ychydig mewn cy- 
mhariaeth, o goleddwyr gwresocaf athrawiaeth 
prynedigaeth gyffredinol, yn barod i'w ganiatau. 
Prynedigaeth gyffredinol, oddigerth yn unig ar 
y dybiaeth o adferiad cyffredinol, sydd ddisyn- 
wyrdeb cyffredinol. Y mae hyn yn mhlith llawer 
o bethau eraill, yn dangos y niwaid mawr, a'r 
perygl annhraethol o lynu yn gaeth wrth eiriau 
wedi eu dysgu gan ddoethineb ddynol, yn lle y 
geiriau a ddysgir gan yr Ysbryd Glan, wrth son 
am bethau Duw. Oddiyma y mae llawer o 
ddadl, ymrysoniadau, a rhwygiadau, yn nghylch 
prynedigaeth wedi cyfodi; ïe, hyn yn benaf 
sydd yn eu cynhyddu a'u parhau. Y fath yw 
traserch llawer o ddynion da at Sibboleth eu 
plaid, (er nad ydynt yn deall i ba eithafoedd y 
mae yn arwain,) fel mei prin y dyoddefant, yn 
ddidramgwydd, grybwylliad o_ eiriau p>ndant 
ac eglur yr Ysbryd Glan, os dygwyddant fod yn 


——c——I——— 


677 


PSA 


tueddu i filwrio yn erbyn eu rhagdybiau a'u geir- 
iau dewisol hwy eu hunain. 

Yn mherthynasi natur y brynedigaeth ysbryd- 
ol trwy yr Arglwydd Iesu Grist, gellir sylwi ei 
bod, yn 1. Yn helaeth o ran ei chynwysiad, gan 
ei bod yn cynwys gwaredigaeth oddiwrth bechod 
a'i holl annymunol ganlyniadau; oddiwrth y 
byd, yn ei ddrygau a'i brofedigaethau; ac oddi- 
wrth,y diafol, angau, a'r bedd, Eph.i.7; 1 
Pedri.18,19; Heb.ii.l4; Dat.xiv. 3; Hos. 
xiii. 14.. 2. Yn rasol o ran ei gweinyddiad, 
Rhuf. iii. 23—25. 3. Neillduol o ran ei chy- 
mhwysiad, Dat. v. 9; xiv. 4. 4, Yn hollol 
gyda golwg ar ei pherffeithiad, Eph. v. 25—27. 
9. Yn dragywyddolo ran ei pharhad, Heb. ix. 
12. Edr. Jawn, Pridwerth. 

PRYNEDIGION, (prynedig,) rhai wedi eu 
gwared mewn modd gweithredol, trwy brid- 


werth a gallu, Esa. xxxv. 10. Saes. Edrych 
Prynedigaeth. 

PRYNWR, (pryngwr,) gwaredwr, neu 
ryddhawr. 


Un o enwau swyddol yr Arglwydd Iesu Grist, 
yn cyfateb i'r Heb. Goel; cyfathrachwr yw pryn- 
wr. Gwaith y Goel oedd, yn 1. Adbrynu eti- 
feddiaeth ei frawd tlawd ag oedd wedi ei gwystlo, 
Lef. xxv. 25. 2. Rhyddhau ei frawd cyn y 
Jubili, os byddai yn gaeth, Lef. xxv. 27. 3. 
Dial gwaed ei frawd, os dygwyddai iddo gael ei 
ladd, Num, xxv..l2; x. 21; /Deut, xix... 6, 12, 
4, Priodi ei weddw, a chyfodi had iddo, os bu- 
asai farw yn ddiblant, Ruth ìi. 20; iii. 9; Job 
xx. 25 Sa 1x. 20; 

PRYNU, (pryn,) Gr. IIpiapau; yn 1. Pwr- 
casu er llawn werth, Gen. xxiii. 9—16. 2. 
Rhyddhau o gaethiwed, trwy bridwerth a gallu, 
Ps.lxxiv.2; I Pedri. 18. 3. Gwerthfawrogi, 
awyddu am, ac ymdrechu i berchenogi a medd- 
ianu peth, ar unrhyw delerau, Diar. xxiii. 23; 
Dat. iii. 18. 

PSALM, emyn ddwyfol, neu gân santaidd ar 
unrhyw destun crefyddol. Dafydd oedd awdwr 
y rhan amlaf o'r Psalmau ; o ba herwydd y gel- 
wir yr holl lyfr yn aml, Psalmau Dafydd.  All- 
wedd holl ddirgelion yr Hen Destament a'r 
Newydd yw y rhai hyn; gan eu bod yn cyfan- 
soddi math o gysylltiad rhwng yr addewidion 
a'r cyflawniad o honynt yn Nghrist. Herwydd 
eu rhagoroldeb, gelwir hwy yn drysorfa addysg 
santaidd, yn berffeithrwydd yr holl ysgrythyrau, 
yn gysur y trallodus, ac yn ystordy y grefydd 
Iuddewig a Christionogol. 

PSALMYDDIAETH, y gelfyddyd, neu y 
weithred o ganu Psalmau. 

Yn gyffredin, dechreuai addoliad y brifeglwys 
Gristionogol trwy ddarllen a chanu Psalmau. 
Ond nid yn nechreu yr addoliad yn unig y can- 
ent, eithr cymysgent Psalmyddiaeth a gwahanol 
ranau y gwasanaeth, er mwyn ei wneyd yn fwy 
melus a hyfryd. 

Gyda golwg ar y cantorion, gellir eu hystyried 
yn bedwar dosbarth, yn ol y gwahanol ffyrdd o 
gyflawni y gwasanaeth. Weithiau cenid y Psalm- 
au gan berson unigol; ac weithiau unai yr holl 
gynulleidfa, gwyr, gwragedd a phlant yn y gor- 
chwyl. Brydiau eraill canant y Psalmau yn gylch- 
ynol; ygynulleidfa yn ymranu yn ddau ddosbarth, 
gan ganu adnod ac adnod; ae felly (yn ol iaith yr 

RHAN, XIII, 


apostol,) “ Dysgent a rhybuddient bawb eu gil- 
ydd mewn Psalmau, a bymnau, ac odlau ysbryd- 
ol,” Eph. v. 19; Col. iii. 16. Heblaw hyny, 
yr oedd ffordd arall o ganu yn ffynu yn gyffredin 
yn y bedwaredd ganrif, sef fod un person yn 
dechreu yr adnod, a'r holl gynulleidfa yn cyduno 
âg ef yn ei therfyniad. 

Yn mherthynas i'r llefariad, neu y parabliad 
arferedig wrth ganu, yr oedd o ddau fath, sef y 
gân syml, ddiaddurn, a'r un gelfydd; Nid oedd 
y gân syml, ddiaddurn, amgen newidiad araf- 
aidd y llais, tebyg i'r corganiad mewn eglwysi 
cadeiriol; ond y gân gelfydd ydoedd gyfansodd- 
iad cynghaneddol, cyffelyb i'n hanthemau ni. 

Bod cyfansoddiadau dynol mewn ymarferiad 
yn gystal a rhai dwyfol, yn y brif eglwys, sydd 
anwadadwy. Y mae yr apostol yn crybwyll am 
Psalmau, a hymnau, ac odlau ysbrydol; a thra 
thebyg mai wrth y rhai olaf y meddylir cyfan- 
soddiadau dynol. Cyfansoddodd Augustin Psalm 
o amryw ranau, cyffelyb i'r bedwaredd Psalm 
ar bymtheg a chant; er mwyn cadw ei bobl rhag 
eael eu llygru gan gyfeiliornadau y Donatiaid. 
Yn yr un modd cyfansoddwyd amrywiol hymnau 
gan Hillary ac Ambrose, y rhai a genid yn gy- 
hoeddus yn eu cynulleidfaoedd hwynt. 

Gyda golwg ar Psalmyddiaeth fesurol; Cle- 
met Marot, gweinidog yr ystafell wely i Ffrancis 
I., brenin Ffrainc, oedd y cyntaf a ymosododd 
ary gorchwyl o gyfieithu y Psalmau ar fesur 
cerdd. Ar anogaeth Vatabulus, Proffeswr Duw- 
inyddiaeth yn Paris, aeth trwy y pum deg cyntaf 
o honynt; ac wedi hyny, ar ei ddychweliad i 
Genefa, eafodd gydnabyddiaeth â Besa, yr hwn 
a drodd y gweddill o honynt i fesur cerdd, ac 
a'u gosododd ar dônau. Mewn efelychiad o'r 
cyfieithiad hwn, ymosododd Sternhold, un o 
weision yr ystafell ddirgel i'r brenin Edward 
VI., ar gyfieithu y Psalmau ar fesur cerdd. Aeth 
efe dros gymaint a thri deg saith o homynt, a 
chyflawnwyd y gweddill gan Hopicus, ac eraill. 
Gwrthwynebwyd y cyfieithiad hwn ar y cyntaf 
gan lawer o'r offeiriaid, fel peth wedi ei gyflawni 
mewn gwrthwynebiad i'r arferiad o byncio y 
Psalmau mewn eglwysi cadeiriol. Goddefiad, yn 
hytrach na gosodiad, yw yr arferiad o Psalmydd- 
iaeth fesurol yn eglwys wladol bloegr eto; er 
ar yr un pryd, fod yr arferiad yn awr mor hen a 
ehyffredin, fel y byddai ei gwrthwynebu yn 
bresenol yn ymddangos yn wrthun a rhyfyg- 
us. Yn amser y frenhines Elisabeth y dechreu- 
wyd yr arferiad gyntaf yn yr eglwys hono: 
Dechreuwyd y foreuol weddi newydd yn eglwys 
St. Antholin, Caerludd, pan y canwyd Psalm 
gan yr holl gynulleidfa, yn ol trefn Genefa. Yr 
arferiad hon, medd esgob Jewel, wedi dechreu 
mewn un eglwys, a ymdaenodd yn ebrwydd, nid 
yn unig trwy'r holl ddinas, ond hefyd trwy y 
cymydogaethau. Weithiau, wrth groes St. Paul, 
byddai 6000 o bobl yn cydganu Psalmau. 

O gylch diwedd y ddwyfed ganrif ar bymtheg, 
cyfododd dadl gywrain yn mhlith yr Ymneilldu- 
wyr ar y pwnc hwn. Ymddengys i Mr. Ben- 
jamin Keach, yn 1691, gyhoeddi traethawd, dan 
yr enw, “ Yr adwy agored yn addoliad Duw; 
wedi eì chau; neu Psalmau a Hymnau, &c., yn 
cael eu profi yn ordinhad santaidd Iesu Grist.” 
Ymddengys yn rhyfedd i ni, fod dadl yn hanfedì 

A'r 


678 


PUR 


YN WU Ci nn 


ary fath beth ; ond gorfu ar Mr. Keach lafurio 
yn galed gyds llawer o ofal a doethineb, cyn cael 
ei bobl i gydsynio i ganu hymn yn nherfyniad 
swper yr Arglwydd. Yn mhen chwe mlynedd 
wedi hyny cytunasant i ganu ar ddyddiau o 
ddiolchgarwch; ond ar ol y weddi olaf y cyflawn- 
ent hyny, fel y gallai y rhai a ewyllysient ym- 
ddidoli. Ond nid oedd hyn ychwaith yn abl 
boddloni y cydwybodau amheugar hyny; eanys 
wedi'r ewbl, cymerodd ymraniad le, a'r Ymneill- 
duwyr anghytunol a ffurfiasant eglwys newydd yn 
Llyn Mai; lleni allwyd goddef dros fwy nag ugain 
mlynedd yn ychwaneg, i neb ganu clodydd Duw 
yn gyhoeddus. Yr amgylchiadau blaenorol 
ydynt, modd bynag, i gael eu cyfyngu yn unig 
i'r Bedyddwyr. Ymddengys nad oedd yr Hen- 
uriadyddion ddim yn hollol mor anghynganedd- 
ol; canys y mae eyfarwyddyd duwiynyddion 
Westminster yn eglur ddywedyd, “' Fod mol- 
ianu Duw yn gyhoeddus trwy gydganu Psalmau 
yn y gynulleidfa, yn ddyledswydd Gristionogol.” 
Heblaw y Psalmau Albanaidd, gwnaeth Dr. 
Patric o'r Breiniog-dy, gyfieithiad, yr hwn yd- 
oedd mewn arferiad yn gyffredinol yn mhlith yr 
Annibynwyr a'r Henuriadyddion, cyn i gyfan- 
soddiadau rhagorach y Dr. Watts ymddangos. 

Cyfansoddiadau ardderchog y Dr. Watts, & 
chyfodiad Trefnyddiaeth, a achosasant gryn ddi- 
wygiad mewn Psalmyddiaeth ddiweddar yn 
Lloegr; a gellir dywedyd yr un peth o barth 
cyfodiad Trefnyddiaeth, a Hymnau Watts, Wil- 
liams, Ffrancis, &c., yn Nghymru. 

Ymddengys fod yr arferiad o offer cerdd wrth 
ganu Psalmau can hened a Psalmyddiaeth ei hun. 
Y Psalm gyntaf y darllenwn am dani, a ganwyd ar 
y dympan gan Moses a Miriam ar waredigaeth 
plant Israel o gaethiwed yr Aifft. Wedi adeil- 
adu y deml yn Jerusalem, yr oedd offer cerdd 
mewn ayferiad gwastadol yn y gwasanaeth cy- 
hoeddus. Hyn hefyd yw'r arfer gyffredin yn yr 
eglwys yn mhob oes. Pa bryd y dechreuwyd 
arfer yr organ, nid ydym yn sicr; ond dywedir 
i Gystenyn Copronicus, ymerawdwr Caercysten- 
yn, oddiamgylch 660, wneuthur anrheg o organ i 
Pepin, brenin Ffrainc. Yn flaenorol i hyny, yn y 
seithfed ganrif, tybir i organ gael eì dwyn i mewn 
i'r eglwys yn Rhufain. Er hyny y maent wedi 
cael eu derbyn a'u defnyddio yn eglwysi Rhufain 
a Lloegr, nid yn unig heb amheuaeth, ond hefyd 
fel peth buddiol. Yn ddiweddar, mewn cy- 
mhariaeth, y dechreuwyd eu harfer yn addoldai 
yr Ymneillduwyr. 
y cyfryw arferiad, nid oes genym ond gaedael i 
bob un farnu drosto ei hun. Edrych Canu 
Mawl, Hymn. 


PSATYRIAID, plaid o Ariaid, y rhai mewn | neu dymhorol. 


| iawn am y gosbedigaeth dymhorol hon trwy 
benyd a galar, a thrwy y cyfryw gystuddiau ag 


cymanfa, yn 360, a haerent i'r Mab gael ei greu 
o ddim. 

PTOLEMIAID, cangen o'r Valentiniaid yn 
yrail ganrif; yrhai a elwid felly oddiwrth Pto- 
lomy, eu hathraw, yr hwn a wahaniaethai oddi- 
wrth y Valentiniaid, yn unig yn nghylch rhifedi 
yr AEoniaid, at y rhai yr ychwanegai efe wyth. 

PUBLICAN, Llad. Publicanas ; Saes. Publi- 
can; treth-gasglydd yn mhlith y Rhufeiniaid. 

PUBLICANIAID, plaid o Waldensiaid Bry- 
thonaidd, yn amser Harri II., yr hwn a_sefydl- 
odd gyfarfod yn Rhydychain, yn 1166, i'r dyben 


ì yn adc | gywyddol am ei bechod. 
Yn mherthynas i faddioldeb | 


i brofi eu hegwyddorion. Pan ofynwyd iddynt 
beth oeddynt; atebasant, mai Cristionogion, a 
dilynwyr yr apostolion oeddynt hwy. Pan yr 
holwyd hwynt yn nghylch Credo yr Apostolion, 
cafwyd fod eu golygiadau yn iachus o barth 
y Drindod a chnawdoliaeth Crist; eithr cawsant 
eu cyhuddo o fod yn gwrthod bedydd, swper yr 
Arglwydd, priodas, a chymundeb y saînt. Ond 
naturiol meddwl, mai yn yr ystyr babaidd yn 
uniz yr oeddynt yn ymwrthod â hwynt; hyny 
yw, ymwrthodent â'r ordinhadau o fedydd a 
swper yr Arglwydd, fel yr oeddynt yn cael eu 
golygu a'u gweini yn eglwys Rhufain; a phriod- 
as fel sacrament, neu ordinhad grefyddol; ac 
â phob cymundeb â'r seintiau pabaidd, sef ael- 
odau eglwys lygredig Rhufain. Yr oedd llawer 
o wyleidd-dra ac addfwynder yn ymddangos yn 
eu holl ymddygiadau; a phan y bygythiwyd 
marwolaeth arnynt os na ymwrthodent â'u 
hegwyddorion, yn unic dywedasant, “Gwyn eu 
byd y rhaia ddyoddefant yn achos cyfiawnder.” 
Rhai o'r Bedyddwyr, ar sail y cyhuddiad pab- 
aidd a ddygwyd yn eu herbyn o fod yn ym- 
wrthod â bedydd, a ewyllysient eu harddelwi fel 
yn perthyn i'w cyfundeb hwy; ond ymddengys 
nad oedd ganddynt un sylfaen i'w casgliad, mwy 
nag a fyddai gan y Crynwyri haeru mai rhai o 
honynt hwy oeddynt. 

PUCIAID, canlynwyr Pueius, yr hwn a gy- 
hoeddodd lyfr, yn 1522, yr hwn a gyflwynodd i'r 
pab, yn dysgu (fel y gwnaeth llawer wedi hyny) 
y gall dynion, ar gyfrif iawn Crist, fod yn 
gadwedig trwy grefydd natur, heb wybodaeth o 
Grist, na ffydd ynddo. 

PUR, Heb.sj, Bar.; Llad. Purus; Saes. 
Pure. l. Digymysg, Galar. iv. 2; Dat. xxii. 
1; Diar xxx, 5. 2. Dwraprith, Jon syn; 
Ps. xxiv. 4; Seph. iii. 9; Math. v. 8; Iagoi. 
27: mn Y. o. ihalop, 2N Cor cn Eu 
vs 222m 2 2 

PURDAN, (pur-ian;) Llad. Purgatorium ; 
Saes. Purgatory; tan purol, neu yn ol yr athraw- 
iaeth babaidd, y lle yn yr hwn y mae cyfiawn- 
ion trengedig yn cael eu puro trwy gosb, oddi- - 
wrth euogrwydd y pechodau hyny o'u heiddo 
nad ydynt yn haeddu cosbedigaeth dragywyddol, 
yn flaenorol i'w derbyniad i wynfyd y net. 

Yr athrawiaeth babaidd gyda golwg ar y pur- 
dan sydd fel y canlyn:—l. Bod pob dyn yn 
agored i gosbedigaeth amserol yn gystal a thra- 
2. Bod Duw yn wir 
yn maddeu pechod gyda golwg ar gosbedigaeth 


| dragywyddol am dano, ar gyfrif marwolaeth 


a haeddedigaethau Crist, ond bod y pechadur 
ei hun o hyd yn agored i'r gosbedigaeth amserol 
3. Bod yn rhaid gwneuthur 


y dygwyddo iddo eu dyoddef yma trwy apwynt- 
iad Duw. 4. Nad yw y dyhuddiant hwn yn 
cymeryd cyflawn le yn y bywyd yma, eithr bod 
cyflwr canol, yn yr hwn y mae eneidiau treng- 
edig yn dyoddef y rhan arall o'u cosbedigaeth ; 
a chan y golygir fod y cyfryw gyflwr yn eu puro 
oddiwrth holl effeithiau eu pechodau, ac yn eu 
haddasu i lawenydd y nef, y mae yn cael eì alw 
purdan. 5. y gellir ysgafnhau a byrhau poenau 
a dyoddefiadau y purdan i raddau mawr, trwy 


PUR 


PUT 


weddïau trigolion daear, trwy eiriolaeth trigolion 
y nef, ond yn benaf oll trwy aberth yr offeren 
yn cael ei offrymu van yr offeiriaid yn enw pech- 
aduriaid. 6. Bod eneidiau, mor gynted ag y 
rhyddheir hwynt o'r purdan, yn cael eu derbyn 
yn ddiatreg i ddedwyddwch tragywyddol. heb- 
law 2 Mac. xii. 43, 44, 45, ewyllysiant sylfaenu 
yr athrawiaeth bonarl Oor. iii. 15; 1 Pedr 
iii. 19; ond. y mae'r testunau rhag-gyfeiriedig 
mor ammherthynasol, fel nad all y doeth a'r ys- 
tyriol lai na chanfod nad oes un rhith o sylfaen 
i'r cyfryw dyb yn Llyfr Duw. 

Dechreuodd yr.arferiad o weddio dros y meirw. 
mor foreu a'r drydedd ganrif; ond nid ydym yn 
cael fod yr enw purdan mewn hanfodiad yn 
mhlith Cristionogion hyd yn mhell wedi hyny. 
Derbyniwyd yr athrawiaeth mewn modd am- 
hêus, ac ni cbafodd ei chyflawn sefydlu hyd 
ddîwedd y seithfed ganrif, dan babaeth Gregori 
Maximus. Y grediniaeth fod adrodd gweddïau 
yr offeren yn rhinweddol er tynu eneidiau o'r 
purdan, a barodd elw nid byehan i offeiriaid yr 
eglwysi gorllewinol; ac yn y wlad hon yr oedd 
y gwaddoliadau (endowments) gogyfer a chynal 
yr arferiad ddiles mor fawrion a lluosog, fel y 
bu yn angenrheidioli gyfansoddi y Gosodedig- 
aethau JAnaralladwy ( Mortmain Statutes,) er eu 
lluddias. Ni dderbyniwyd athrawiaeth y purdan 
erioed yn eglwys Groeg; ond tybir fod rhyw 
beth cyffeÌyo iddi yn hanfodi yn mlhith pagan- 
iaid, Iuddewon, a Mahomediaid. 

PURDEB, (pur,) Heb. “nb, Barar; Llad. 
Puritas; Saes. Purity; yn 1. Glendid. 2. Di- 
ragrithrwydd, Eph. vi. 24. 3. Diniweidrwydd, 


Ps. xviii. 24. 4. Diweirdeb, 1. Tim. v. 2, 
Edrych Pur. 
PUREDIGAETH, (puredig,) glanhad; y 


weithred o lanhau, Lef. xii. 6 ; Ioan iii. 25. 

Y mae puredigaeth i'w ystyried yn ddeddfol 
neu foesol. Puredigaeth deddfol yw glanhad 
oddiwrth haÌogrwydd seremoniol, bwriadol neu 
ddifwriad, boddol neu ddamweiniol; ond pur- 
edigaeth moesol yw glanhad oddiwrth halog- 
rwydd moesol, sef peehod. Cyflawnid y blaenaf 
trwy ddwfr ac aberth, neu trwy ddwfr a gwaed ; 
ond cyflawnir yr olaf trwy waed ac Ysbryd Crist, 
mewn cysylltiad â gweinidogaeth moddion na- 
turiol a moesol, Sech. xiii. 2; Mal.iii. 2; i Cor. 


vi. Ml Eph. 520, 26, 27; Tit.1i1.5,,6 ; loan | 


i. 7; Dat. i. 5. Puredigaeth y enawd yw y 
blaenaf; ond puredigaeth yr enaid yn benaf yw 
yr olaf, Heb. ix. 11—14. Y cysgod oedd un, 
ond y sylwedd yw'r llall. Y mae puredigaeth 
yn ddefod sefydlog yn mhlith Paganiaid, Maho- 
mediaid, Iuddewon, a Pbabyddion. Edrych 
Golchiad. 


PURITANTAID, (puredigion, Saes. Puritans; | 


| enw o wawd, a gymhwysid yn yr oesoedd gynt 
at gyfeillion crefydd bura dihalogedig; yn neill- 
duol at gyfeillion diwygiad yn eglwys wladol 
Lloegr, o amser y frenhines Elisabeth hyd 1663, 
pan y cymerodd yr enw Anghydífurfwyr ei le. 
Y mae yn gyfystyr â Cathariaid, a Saint. Edr, 
Cathariaid, 

Henuriadyddion oedd y rhifedi amlaf o'r Pu- 
ritaniaid.. Gwrthddadleuent. yn hytrach yn 
erbyn ffurfiau a dysgyblaeth yr eglwys wladol, 
nag yn erbyn ei hathrawiaeth. Rhai o honynt, 


| annibynol, 


modd bynag, oeddynt Annibynwyr a Bedydd- 
wyr. Gwrthddadleuon y rhai hyn oeddynt yn 
llawer mwy sylfaenol nag eiddo y lleill; oblegyd 
yr oeddynt hwy yn anghymeradwyo cyfansodd- 
iad eglwysi gwladol, fel y cyfryw, ac yn gwadu 
awdurdod y llywodraeth wladol mewn pethau 
crefyddol. 

Nid yw yn ymddangos fod y_ Puritaniaid na'r 
Anghydffurfwyr yn anghymeradwyo athrawiaeth 
eglwys wladol Lloegr; o'r hynleiaf, nid oedd y 
rhifedi amlaf o honynt yn gwneuthur hyny. [ra 
yr oedd y rhif luosocafo'r offeiriaid, o amser 
yr Archesgob Laud, yn ymwrthod a'u herthygl- 
au eu hunain, yr oeddynt hwy yn glynu wrth 
egwyddorion y Diwygwyr; a thrwy eu llafur 
a'u dyoddefiadau hwy y cafodd y cyfryw egwy- 
ddorion eu cadw yn fyw. Ond wedi y chwyl- 
droad, llawer o'r henuriadyddion a droisant yn 
gyntaf at Arminiaeth ; yna adnewyddwyd y gyf- 
undraeth Ariaidd; ac yn raddol sefydlwyd 5o- 
siniaeth. Ar y llaw arall, rhai or. Annioyniaid 
a'r Bedyddwyr a ogwyddasant at Antinomiaeth ; 
ond yn y ganrif ddiweddaf adfywiwyd yr achos 
ymneillduol yn fawr trwy gyfodiad Trefnydd- 
iaeth ; nid yn fwriadol, mae yn wir, eithr megys 
o angenrheidrwydd; canys nit yn unig deolwyd 
y pregethwyr mwyaf dewisol allan o'r eglwys 
wladol, ond hefyd llanwyd yr eglwysi o Ym- 
neillduwyr Athrawiaethol, hyny yw, ymneilldu- 
wyr oddiwrth eu herthyglau eu hunain, ac ath- 
rawiaeth y diwygiad. Felly, arweiniodd eu 
deoliad o'r eglwys y rhai hyn i fyfyrio egwy- 
ddorion ymneillduaeth ; a'r canlyniad oedd, idd- 
ynt ddyfod yn Ymneillduwyr cydwybodol; er 
nad oeddynt felly ar eu deoliaid o'r eglwys 
wladol. 

Yr erìedigaethau yn erbyn y Puritaniaid yn 
amser Elisabeth a'r Stewardiaid, a wasanaeth- 
asant er sylfaenu ymerodraeth newydd, ac o'r 
diwedd werinlywodraeth heiîaeth yn y gorllewin. 
Yno, megys i anilawch y ífoisant, o wydd eu 
herlidwyr; ac yn cael eu hamddi&yn yno yn eu 
rhydd ymarferiad o'u crefydd, parhasanti gy- 
nyddu, nes o'r diwedd iddynt ddyfod yn genedl 
Yr egwyddorion gwahanol ar ba 
rai yr ymranasant oddiwrth y sefydliad eglwysiz 
cartrefol, a weithiasat, modd bynag, fel y ;gall- 
esid dysgwyl iddynt weithio, wedi iddynt ddyfod 
i feddiant o awdurdod wladol eu hunaiu. Gan 
nad oedd trigolion Massachusetts erioed wedi 
ymwrthod â'r egwyddor eglwysig wladwriaethol, 
nac âg awdurdod y swyddog gwladol mewn 
achosion crefyddol, nid oeddynt hwy mor odduf- 
gar a threfedigion Plymouth Newydd, Ynys 
Rhode, a Phlanigfeydd Rhagluniaeth. Merwydd 
hyny, er iddynt ddianc mor ddiweddar eu hun- 
ain rhag erledigaethau y Preladinid Seisnig, eto 
yn eu tro, y dynion hyn eu hunain a erlidiasant 
y cyfryw a ymneillduent oddiwrthynt hwy, hyd 
nes o'r diwedd i gyfraith goddefiad, yr hon a 
sefydlwyd yn y Fam-wlad yn amser y chwyl- 
droad, ì ymestyn atynt, a gosod terfyn i'r cyfryw 
arferiadau ffiaidd. Vid. Neale's History of the 
Puritans; Palmer's Noncomformist. Memorial; 
Bogue and Bennets Mistory af LDissentens; 
Brook's Lives of the Purittans. 

PUTAIN, (pud,) Heb. mm, Poth; Gr. 


lIop»m; menyw anllad, yn eysegru ei hun at 


PHAR 


680 


PHAR 


—— Ez 72 


wasanaeth carwyv aflendid. Yr oedd puteindra 
yn rhan arbenig o addoliad amryw o dduwiau y 
cenhedloedd, ac o herwydd hyny yr oedd merch- 
ed cysegredig at y gorchwyl yn eu temlau, y 
rhai a gyfenwid Cysegredigion. 

PUTEINDRA, (putain,) aflendid, neu anni- 
weirdeb rhwng mab a merch ieuanc. Os dy- 
gwydd un o'r ddau fod yn briod, y mae y pechod 
yn odineb. Edr. Godineb. 

Ymddengys anghyfreithlondeb a phechadur- 
usrwydd puteindra, os ystyrir yn 1. Fod yr Ar- 
glwydd Iesu Grist mewn modd pendant ac eglur, 
yn ei restru yn mhlith y pechodau mwyaf ysgel- 
er, ac yn sicrhau ei fod yn halogi dyn, Marc yii. 
21—23. 2. Ei fod yn darostwng dynion yn 
gydradd â'r anifeiliaid. 3. Yn dinystrio cysur 
a heddwch teuluaidd. 4. Yn dinystrio y cy- 
meriad ; ac yn anaddasu ei ddeiliaid, yn neill- 
duol y menywod, i'r cyflwr priodasol.” 5. Yn 
tueddu i lofruddiaeth, &e. 6. Yn tueddu i fagu 
afiechyd ffiaidd, effeithiau yr hwn yn aml a dros- 
glwyddir i gyfansoddiadau olafiaid. 7. Yn ddir- 
myg ar y sefydliad priodasol, yr hwn sydd or- 
dinhad ddwyfol. 8. Yn cau dynion allan o'r 
nef, 1 Cor. vi. 9; Gal, v. 19—22. 

PWNC, Saes. poinê; cangen o athrawiaeth, 
neu y mater dan sylw. 

PWRCAS, yr hyn a brynwyd, neu a rydd- 
hawyd, Eph. i. l4. Edrych Pridwerth Pryn- 
edigaeth. 

PWYLL, Gr. Bovcy; Boule; synwyr, call- 
ineb, doethineb ; hefyd arafwch, mewn cyferbyn- 
iad i frys a byrbwylldra. Edrych Callneb. 
Doethineb. 


PYRRHONIAID, canlynwyr Pyrrho, yr 
athronwr amheugar, o Elea, yr hwn oedd yn 
byw bedwar can mlynedd cyn Crist, ac oedd. yn 
ameu gwirionedd pob gosodiad nad oedd yn 
alluog o brawf arddangosyddol, ac hyd yn nod 
ohwnw. Ie, dywedir ei fod yn ameu gwirion- 
edd ei osodiad dewisol ei hun, sef, “' Bod pob 
peth yn amheus.” 3 

PYTHAGORIAID, canlynwyr Pythagoras, 
athronydd Groegaidd enwog, yr hwn a flodeuodd 
o gylch pum can mlynedd cyn Crist. Ei athraw- 
iaeth wahaniaethol ef ydoedd Erchwynedigaeth ; 
yr hon a ddysgodd gan athronyddion India. 
Edr. Hrchwynedigae6h. Arwyddion (symbols) 
yr athronydd hwn oeddynt yn dra dirgelaidd, 
ac ni chawsant erioed eu hegluro, yn neillduol 
ei orchymyn “Na phlanwch ffa.” Dichon nad 
oedd rhai o'i orchymynion amgen profion o 
ufydd-dod ei ddysgyblion, y rhai y dysgwylid 
iddynt ymddiried yn noethineb eu haddysgwr, 
heb ymofyn i resymoldeb ei orchymynion. Ym- 
ddengys fod ei athrawiaeth yn mherthynas i'r 
Goruchaf yn cydgordio âg eiddo'r athronwyr 
paganaidd yn gyffredin, sef mai enaid y bydys- 
awd yw Duw ; ond yr oedd efe hefyd yn can- 
iatau hanfodiad isdduwiau ac ellyllon, y rhai, 
tebygol, a ystyrid ganddo yn rhanau yr ““ enaid 
cyffredin ” hwn, megys y mae yn eglur y golygai 
yr enaid dynol. Felly y mae Cicero yn sicrhau 
““ Fod Pythagoras yn golygu Duw yn enaid, yn 
treiddio trwy holl anian, o'r hwn y mae pob 
enaid dynol yn gyfran.” Vid. Bnfield's Phi- 
losophy, Vol. 1, p.p. 361—400. 


PH, 


PHARISEAID, Gr. Oapwauo, DPhdarisaioi, 
Neillduwyr, oddiwrth y gair Hebreig, wb», 
pharas, neillduodd, yr enwocaf o'r holl bleidiau 
Iuddewig, yr hon, mal y tybir, a gyfododd oddi- 
amgylch can mlynedd cyn ymddangosiad yr Ar- 
glwydd Iesu Grist. Galwent eu hunain felly 
nid yn unig am eu bod yn ymneillduo oddiwrth 
y cenhedloedd, ond hefyd oddiwrth yr holl Iudd- 
on eraill; ond y mae yn teilyngu sylw, mai 
mewn rhyw wahaniaethau yn nghylch bwyd a 
defodau crefyddol yr oedd eu neillluaeth yn 
benaf yn gynwysedig; ac nad oes un arwydd 
iddo derfysgu, na diddymu yr unffurfiaeth ag 
oedd yn hanfodi rhwng yr holl bleidiau Iuddew- 
aidd mewn addoliad crefyddol. Ychwanegwyd 
rhifedi ac awdurdod y Phariseaid yn fawr, trwy 
yr anghydfodau rhwng athrofâau Hillel a Sham- 
mai, ychydig cyn ymddangosiad Crist. Hillel a 
Shammai oeddynt ddau ddysgawdwr enwog yn 
yr athrofâau Iuddewaidd. Ganwyd y blaenaf 
112 mlynedd cyn Crist. 'Gwedicyrhaedd gwybod- 
aeth helaeth o'r pynciau mwyaf dyrus o'r gyf- 
raith, daeth i fod yn atbraw y brifysgol yn Jerusa- 
lem, a y slfaenodd y Talmud. Shammai, un o 
ddysgyblion Hillel, a ymadawodd â'i ysgol ef, ac 
3 ffurfiodd goleg, yn yr hwn y dysgai athrawiaeth- 
au croes i eiddo ei athraw. Gwrthododd y gyf- 
raith eneuol (oral law,) a glynodd yn unig wrth 
yr pn ysgrifenedig, a hyny yn ei hystyr lythyr- 


enol. Yr ysgolion hyn a derfysgasant yr eglwys 
Iuddewig dros hir amser, trwy eu hymrysonau ; 
ond trodd y fuddugoliaeth o'r diwedd o ochr 
plaid Hillel, 

Trwy santeiddrwydd ymddang osiadol eu moes- 
au, y Phariseaid a enillasant iddynt eu hunain 
barch mawr yn mhlith y werìnos; a gorfu ar y 
mawrion, y rhai a ofnent eu dichellion, i erfyn eu 
ffafr. Herwydd hyn, enillasant y swyddau uwchaf 
yn gystal yn y wladwriaeth a'r oífeiriadaeth ; a 
daethant ìi fod o bwys mawr yn mhob achos 
cyhoedd ac anghyoedd. Oddiwrth y mynych 
son am yr Ysgrifenyddion a'r Phariseaid mewn 
cysylltiad a'u gilydd, gan yr efengylwyr, ym- 
ddengys fod y rhan amlaf o'r athrawon Iuddew- 
aidd, y pryd hwnw, o'r blaid hon. 

Prif egwyddorion y Phariseaid oeddynt fel y 
canlyn:—Yn 1. Bod y gyfraith eneuol, yr hon 
yn eu bryd hwy, a draddodwyd gan Dduw, trwy 
gyfryngdod angel, ar fynydd Sinai, ac a gadwyd 
trwy draddodiad o awdurdod gyfartal a'r un ys- 
grifenedig. 2. Y gall dyn trwy gadw y ddwy 
gyfraith hyn, nid yn unig gyrhaeddyd y cyfiawn- 
had gyda Duw, ond hefyd i gyflawni gweithred- 
oedd haeddedigaethol, neu weithredoedd fra- 
yhagoriaeth— Works of supererogation. 3. Bod 
ympryd, elusen, puredigaeth, a chyffesiadau yn 
ìawn digonol dros bechod. 4. Nad yw meddyl- 
iau a. chwenychiadau anghyflawnedig yn bech- 


PHIL 


6S1 


PHYL 


adurus. 5. Credant ragluniaethiad, anfarwoldeb 
yr enaid, sefyllfa o gosb a gwobr mewn byd i 
ddyfod, hanfodiad angylion da a drwg, yn nghyd 
âg adgyfodiad y corff. 

Beth oedd eu golygiadau arbenigol o barth 
athrawiaeth yr adgyfodiad sydd ddadleugar. Yn 
ol Josephus, nid oeddynt yn golygu mwy wrthi, 
na fhrosglwyddiad yr enaid ymadawedig i 
gorff arall, yn yr hwn y genid ef yr ail waith, 
yr byn ydoedd y golygiad Pythagoraidd. Edr. 
Pythagoriaid. Oddiwrth yr adgyfodiad hwn, 
medd efe, yr oedd dynion enwog mewn drygioni 
yn cael yn eu bryd hwy, eu eauad allan, a'u 
heneidiau yn cael eu trosglwyddo i le o wae tra- 
gywyddol, Gyda golwg ar bechodau israddog, 
credent eu bod yn cael eu cospi yn y cyrff, â 
pha rai yr adupid eu heneidiau. Tybir fod y 
lleoedd canlynol o'r ysgrythyrau yn cyfeirio at y 
cyfryw olygiadau, Ioanix. 2; Math. xvi. 14; 
Marc viii. 15. Ond nad oedd golygiadau y Phari- 
seaid yn nghylch yr adgyfodiad yn cynwys dim 
yn ychwaneg nag erchwynedipaeth, neu yr ad- 
gyfodiad Pythagoraidd, sydd eithaf amheus, gan 
fod hyny yn ymddangos, o leiaf, yn hollol ang- 
hydweddol ag iaith yr ysgrifenwyr ysbrydoledig 
wrth gyfeirio at eu golygiadau hwy, a'r Iuddew- 
on yn gyffredinol ar y pwnc. Edr. Ioan xi. 23, 
24; Act. xxiii. 8; xxiv. 15; Heb. xi. 24, 35: 
wedi ei gymaru ag 2 Mac. vii. 12; xliii. 44. 

Y mae moesau arbenigol y blaid hon wedi eu 
darlunio, mewn modd tra grymus gan yr efeng- 
ylwyr; ac yn cael eu cadarnhau trwy dystiolaeth 
awdwyr Iuddewaidd. Yn ol y rhai olaf ympryd- 
ient ar yr ail a'r pumed. dydd o'r wythnos, gan 
roddi drain yn ngodreu eu gwisgoedd, fel y pig- 
ent eu cluniau wrth gerdded. Gorweddent ar 
estyll wedi eu gorchuddio â cheryg callestr, a 
chylyment eu gwregysoedd â rheífynau llydain. 
Yr oeddynt yn degymu yn ol fel yr oedd y 
gyfraith yn cyfarwyddo; ac yn cyfranu y tri a'r 
pump degfed o'u ffrwythau; gan ychwanegu 
offrymau gwirfoddol at y rhai gorchymynedig. 
Yr oeddynt yn dra gofalus yn y cyflawniad o'u 
haddunedau. 

Y mae y llyfrau Talmudaidd yn crybwyll am 
amrywiol ddosparthiadau gwahanol o Phariseaid: 
yn mhlith eraill, y Pharisaid anafus, a morteraudd. 
Y blaenaf, fel yr ymddangosent mewn dwys- 
fyfyrdod, ac megys pe buasent heb draed ni 


chyfodent hwynt ond yn brin wrth gerdded ; a'r | 


rhai olaf, fel na byddai i'w myfyrdodau gael eu 
terfysgu, a wisgent gap dwfn, tebyg i forter, yr 
hwn a'u lluddient rhag edrych, eithrilawr yn 
unig. Fel hyn, enillent sylw y werinos; a gor- 
chuddient y ffieidd-dra mwyaf â llen o dduwiol- 
der ymddangosiadol. Vid. Calmet's Dict.; Stack- 
house's History of the Bible, Vol. V. pp. 122, 


413: Jenning's Jewish. Antiguity, Book 1, Chap. | 


10: JTornes's Introduction, Vol. 1. pp. 166— 170. 

PHILADELPHIAID, canlynwyr Shan Lead- 
ley, cyfrinoliad a phenboethiad Seisnig, yn ni- 
wedd y ganrif ddiweddaf; yr hon ydoedd o'r un 
farn a'r Arglwyddes Bourigen yn mherthynas i 
ddylanwadau dwyfol, (dr. Bowrignoniaid;) ac a 
haerai y terfynai pob ymryson yn mhlith Crist- 


ionogion, ac y byddai teyrnas Crist yn wir ogon- | 


eddus, pe unai holl broffeswyr crefydd i ymost- 


wng i arweinyddiad yr Ysbryd Glan, gan wrando | 


| 
| 
| 
| 


ar ei gymhelliadau a'i gynhyrfiadau mewnol ef, 
heb ofalu am y ffurfiau athrawiaethol ac ymarfer- 
ol ag sydd yn gwahaniaethu y naill blaid oddi- 
wrth y llall. Honai fod ganddi hi gommisiwn 
dwyfol i hysbysu dynesiad y cyfryw amgylchiad 
ardderchog, ae mai y Gymdeithas Philadelph- 
iaidd a sefydlwyd ganddi bi oedd gwir deyrnas 
Crist, yn yr hon yn unig yr oedd yr Ysbryd Glan 
yn cyfaneddu ac yn teyrnasu. Credai hefyd 
athrawiaeth iechydwriaeth gyffredinol, sef adfer- 
iad pob rhesymoliaid syrthiedig. Sefydlwyd plaid 
arall o gyffredinoliaid gan Iago Rely, yn y Capel 
Philadelphiaidd, Heol y Felin Wynt, Finsbury, 
Caerludd, yr hon a gyfenwa y Dr. Evans yn 
Gyffredinoliaid Philadelphiaidd. 

PHILIPPIAID, enw a gymhwysir weithiau 
at ganlynwyr yr enwog ddiwygiwr, Philip Mel- 
ancthon; er nad amcanodd efe erioed at sylfaenu 
plaid. 

PHILOPOFFTCHIAID, plaid Rwssiaidd gy- 
ífelyb i'r 7zeodosiaid.. Y maent yn hynod gy- 
medrol yn eu hymarferiad o fwyd a diod, a'r gwyr 
a'r gwragedd a alwant eu gilydd yn frodyr a 
chwiorydd. 

PHILOPONIAID, canlynwyr Ioan Philopon, 
athronydd ac ieithadwr enwog o Alexandria, yr 
hwn a olygir gan laweroedd fel sylfaenydd y 
Tritheisbiaid. 

PHILOSOHIAID, enw a gymhwysir at y 
Lleuerwyr, neu ganlynwyr Voltaire, Diderot, a 
I) Alembert; y rhai a gydfwriadasanti ddiddymu 
Cristionogaeth, ae a fabwysiadasant “' Encrasez 
C'infame,” (mathrwch yr adyn,) fel eu harwydd- 
air. 

PHIOL, Gr aM Ffr. PAiole. Saes. Pial; 
crwth, costrel, neu gawg; llestr cauedig a gwddf 
llydan iddo, medd Daubus. 

“* Phiol iechydwriaeth,” (Ps. cxvi. 13,) yn 
mhlith yr Iuddewon, a ddynodai naill ai y ddiod 
offrwm o win, a offrymid gan yr offeiriad, i'r 
Arglwydd, yn gyhoeddus yn. y deml, (Num. xv. 
4,7, 10;) neu ynte y cwpan ddiolchgarol, a gy- 
merid yn ddirgelaidd; yn y teulu, yn gyntaf gan 
y penteulu, ac yna gan yr holl wahoddedigion ; 
pan y dywedent, “ Bendigediz fyddo ein Duw, 
Arglwydd y byd, yr hwn a greodd ffrwyth y 
winwydden.” Mewn cyfeiriad at y cyfryw 
ddefod y geilw Paul y cwpan santaidd yn y cymun 
yn “gwpan y fendith,” I Cor. x. 16; xi. 27. 
Edrych Cwpan. 

PHOTINIAID, canlynwyr Dhotinus, esgob 
Sirmium, yn y bedwaredd ganrif; yr hwn a 
ddysgai i Iesu Grist gael ei genhedlu gan yr 
Ysbryd Glan, a'i eni o'r forwyn Fair—i ddylan- 
wad dwyfol arbenig neu baladr o dduwdod, cyf: 
enwedig i Logos, neu Air, i ddisgyn ar y dyn 
hynod hwn—ei fod yn cael ei alw Mab Duw, ar 
gyfrif undeb y gair dwyfol a'i natur ddynol ef 
—nad yw yr Ysbryd Glan yn berson gwahanol 
oddiwrth y Tad a'r Mab; eithr mai rhinwedd 
nefol, neu yn hytrach allu dwyfol ydyw. Cafodd 
ei euogfarnu mewn amrywiol gymanfaoedd, ei 
ddifreinìo o'i swydd, a'i alltudio. Bu farw mewn 
alltudiaeth, B.A., 372. 

PHRYGIAID, neu Cataphrygiaid, enw a gym- 
hwysirat y Montaniaid a gyfaneddantyn Phrygia, 
Edr. Montaniaid. 

PHYLACTERAU, Gr. Ovyakrnpua, Math. 


RAS 6s2 RID 


xxiii. 5: lleiniau o femrwn, yn cynwys rhanau | au, ac ymylau eu A'r er a 
o'r ysgrythyr yn ysgrifenedig arnynt, a wisgid | ogelu rhaw niweidiau. _ Sei ient y ddefod ar Ecs. 
gan y Phariseaid gynt, ar eu talcenau, arddyrn- ! xiii. 6; Deut. vi. 8; xi. 18. 


R. 


RABBI, enw o anrhydedd yn mhlith yr Iu- 
ddewon, yn arwyddo fy athraw, neu fy arglwydd. 
Y mae yn tarddu o r40, mawr, neu ardderchog ; 
yr hwn a gyfieithir pen neu benaeth; a chyn y 
caethiwed Babilonaidd, a gymhwysir at swydd- 
ogion hrenin Babilon yn unig, Jer. XXXix.9; 
Dan.i.3;ii.48; v.ll. Wedi y caethiwed hyd 
yn bresenol, cymhwysir ef at athrawon crefyddol; 
ac y mae yn gyfystyr â Doctor Duwinyddiaeth 
gydani. Dywedir fod yr enw Rab vyn anrhyd- 
eddusach na Rabbi; a bod y rhif luosog Rabbin, 
neu Rabbim, yn cael ei ystyried yn anrhydedd- 
usach na'r ddau. Dywedir hefyd fod amrywiol 
raddau yn rhagflaenu Rabbi yn mhlith yr Iu- 
ddewon, megys Chacham, doeth; Bachur, dewis- 
ol; a Cabar, anrhydeddus. Sicr yw ei fod gynt 
yn cael ei gymhwyso wrth ewyllys, at unrhyw 
athraw crefyddol, Math. xxiii. 7, 8; loan iii. 2, 
26. 

Y Rabbiaid Iuddewaidd yn gyffredin ydynt 
anwybodusmewn hanesyddiaeth, amseryddiaeth, 
llythyregaeth, hynafiaeth, a daearyddiaeth. Nid 
yw eu gwybodaeth o'r iaith JFebreaidd ond an- 
mherffaith, gan nad ydynt yn deall ystyr liawer 
o eiriau ysgrythyrol. Ymffrostiant yn fawr yn 
eu traddodiadau; ac nid yw eu hysgrifeniadau 
yn gyffredin o fawr werth. Gellir rhestru 
Onkelos, Nathan Mordicai Abenezr, Maimonides, 
Joseph a Dafydd Kimchi, Solomon Jarchi, 
Jachiades, Sephorno, a Ben-melech, fel y rhai 
enwocaf o honynt. 

Swydd y Rabbiaid yw barnu a phenderfynu 
dadleuon crefyddol a gwladol; gweini priodasau 
a chyhoeddi ysgariadau ; pregethu, gweddio, ac 
esbonio; ceryddu ac esgymuno; rhwymo a rhydd- 
bau; blaenori mewn athrofâau, yn y rhaì yr 
eisteddant mewn cadeiriau dyrchafedig, a'u dysg- 
yblion yn eistedd wrth eu fraed, Act. xxii. 3. 
Iddynt hwy hefyd y perthyn creu Rabbiaid 
newyddion, y rhai a urddir ganddynt mewn cym- 
anfa o amrywiol ddoctoriaid, gwasanaetha ar- 
ddodiad dwylaw un o honynt y dyben, pan y 
byddo yn analluadwy cael ychwaneg yn nghyd. 

RABINIAID, ( Rabbin, )y Doctoriaid Iuddew- 
ic a dderbyniant y Cabbala, meu draddodiadau 
yr Henuriad, mewn gwrthwynebiad i'r Carait- 
iaid, y rhai a dderbyniant y gyfraith ysgrifenedig 
yn unig. Edr. Cabbala, Calbaliaia, Rabbi. 

RACOVIAID, y Sociniaid Pwylaidd, y rhai 
a fabwysiadant y Catechism Racovaidd, ac athrofa 
y rhai sydd yn Racow, yn ngwlad y Pwyl, neu 
Poland. 

RAMIAID canlynwyr Pedr Ramus, yn yr 
unfed ganrif ar bymtheg, yr hwn a wrthwyneb- 
odd athronyddiaeth Aristotl,ac a enillodd ychyd- 
ig fuddugoliaethau; ond trwy gynhyrfu eiddig- 
edd yr offeiriaid Pabaidd, cafodd yn y diwedd 
ei lofruddio yn yr Alanas Bariaidd, (Parisian 
Massacre.) 

RASCOLNIAID, enw cyffredin yr Ymneilldu- 


wyr oddiwrth eglwys sefydledig Rwsia, Jsbranic- 
iaid, h. y., “lluaws yr etholedigion,” neu Star- 
overtsiaid, sef “ credinwyr yrhen ffydd,” y galw- 
ant hwy eu hunain. Y rheswm o'r enw diwedd- 
af, yw eu bod yn glynu wrth hen reolau ysgrif- 
enedizeglwys Groeg. Ymddengys, pa fodd bynag, 
fod Ymneillduwyr yn Rwsia yn mhell cyn y rhai 
byn, sefy Strigolniaid; ond yr Ymneillduwyr 
diweddar, y rhai a ddeìlliasant mewn rhau o hon- 
ynt hwy yn amser Nicon, a ddosbarthir yn ddwy 
brif blaid, s-f y Popoffstehiaid a'r Bespapofftch- 
iaid. Y blaenaf a ddosbarthir ìi amrywiol bleid- 
iau, megys y Starobredsiaid, y Diaeonofftehia d, 
a'r Tsehunaboltsiaid.. Dosbarthir yr oìafi dair 
ar ddeg o bleidiau gwahanol, y rhai naill ai nad 
oes ganddynt oífeiriaid rheolaidd, neu a wrthod- 
ant addef y rhai hyny a urddwyd yn yr eglwys 
sefydledig, fel cweinidogion crefydd. 

RECHABIAID, hiliogaeth Jonadab, mab 
Rechab y Cenead, mal y tybir, y rhaì a lwyr- 
ymwrthodent â gwin, yn nghyd â meddiant tirol, 
gan breswylio mewn pebyll, yn ol gorchymyn 
eu tad, ac a wobrwywyd mewn canlyniad gan 
yr Arglwydd, 2 Bren. x. 15; 1 Cron. ii, 55; Jer. 
Xxxv.i gyd 

RIDLEY—Nicolas Ridley, eszob a merthyr 
Seisnig enwog, a anwyd yn Wilmontswick, yn 
Northumberland, yn yr unfed ganrif ar bymtheg. 
Yn 1518, aeth i Neuadd Pemfro, Caergrawnt, a 
myfyriodd yr iaith Roeg, tan arolygiad un Robert 
CrooK, dysgawdwr yr iaith hono yn Ngaer- 
grawnt. At yr ieithoedd dysgedig, ychwaneg- 
odd wybodaeth athronyddola duwinyddol. Er 
cynydd ychwanepol yu yr olaf aeth i'r Sorbonne, 


.yn Slharis, ac oddiyno i Louvaine; gan aros ar 


y cyfandir hyd 1529. Wedi dychwelyd ìi Gaer- 
grawnt, ymroddodd gyda diwydrwydd ychwaneg- 
oli fyfyrio yr ysgrythyrau. I'r dyben hwn ar- 
ferai rodio yn mherllan Neuadd Pemfro, lle y 
trysorodd yn eì gof y rhan fwyaf o'r epistolau 
yn Groeg. Y mae ylle hwnw yn cael ei alw 
Rhodfa Ridley, hyd heddyw. Yn 1533 cafodd 
ei ddewis yn brif ddadleuwyr y Brif-ysgol; a 
thra yn y cyfryw swydd, cafodd y pwnc pwysig 
o uwchafiaeth y Pab ei brofi, wrth awdurdod 
gair Duw. Penderfyniad y Brif ysgol ydoedd, 
“ Nad oedd gan esgob Rhuf«in ddim mwy o 
lywodraeth ac awdurdod dderbyniedig oddiwrth 
Dduw, yn y deyrnas hon, na rhyw esgob tramor 
arall.” Arwyddwyd hwn gan y rhag-ganghellwr, 
a'r dadleuwyr, Nicolas Ridley, a Richard Wilcs. 
Yn 1539 cafodd Ficeriaeth Herne, yn Nghent, eí 
chyflwyno i Ridley. Yn 1539, pan y gwnaeth- 
pwyd gweithred y Chwech Erthygl, tystiolaeth- 
odd Ridley yn eu herbyn. Wedi derbyn côr- 
ddogn yn eglwys Caergrawnt, pregethodd mor 
wresog yn y ddinas hono yn erbyn llygriadau 
pabyddiaeth, fel y cynhyrfwyd y cor-beryglor- 
iaid, a'r pregethwyr o'r hen olygiad, i gyflwyno 
achwyniadau yn ei erbyn, yn ymweliad yr arch- 


RID 


683 


RID 


Yn nesaf, 
Gardiner, esgob Winchester, a_ gvnygiodd ei 
faglu; a chafodd erthyglau eu cyflwyno yn ei 
erbyn ger bron ynadon heddwch yn Nghent; a 
thrachefn ger bron y cyngor brenhinol, yn ei gy- 
huddo o bregethu yn erbyn cyfaddefiad dirgel- 
aidd wrth yr offeiriaid, yn nghyd â chanu y Te 
Deum yn Lladin ; ond gan i'r cyhuddiad gael ei 
adael gan y brenin i benderfyniad Cranmer, 
cafodd ei ddiddymu yn ddiatreg ganddo ef, er 
dirfawr siomedigaeth ei elynion. Hyd yn hyn, 
yn cymeryd ei lywyddu gan benderfyniadau pab- 
au a chymanfaoedd, ymadroddion areithyddol y 
tadau, yn nghyd a llythyren yr ysgrythyr, yr 
oedd yn credu athrawiaeth traws-sylweddiad ; 
ond tybir fod darllen'y ddadl rhwng Luther a'r 
Zningliaid, yn nghyd âg ysgrifeniadau Ratramus 
a Bertram, wedi ei dueddu i chwilio yr yscrythyr- 
au yn fwy manylaidd; ac mai y canlyniad oedd 

'iddo gael ei argyhoeddi o gyfeiliornad yr athraw- 
iaeth. Cytunodd Cranmer hefyd (i'r hwn y dat- 
guddiodd ei ddarganfodiadau) ag ef, yn yr un 

golygiad; ac yr un modd y gwnaeth Latimer. 

Yn 1547 esgynodd y brenin Edward yr orsedd ; 
ac yn ei bregethau ger bron y brenin, yn gystal 
ag ar yr achlysuron eraill, parhaodd y Dr. Ridley 
i ddynoethi cyfeiliornadau Pabyddiaeth, gydag 

“eondra a ffraethineb. Yn yr un flwyddyn cafodd 
ei ddyrchafu i esgobaeth Rochester. 


Yn 1548 | 


ymddengys fod esgob Ridley, mewn cysylltiad , 


âg archesgob Cranmer ac eraill, yn nghyd â'r 


yn 1548 cafodd, mewn cysylltiad â Chranmer ac | 


amryw eraill, eì awdurdodi i wneuthur ymchwil 


am yr holl ail Fedyddwyr, hereticiaid, a diystyr- | 


wyr y Weddi Gyffredin, ag oedd yn alluadwy 
iddynt eu cael allan. Achosodd hyn ddihenydd- 
iad Bocher a Paris, o'r hyn y rhydd. Mr. Gilpin 
yr hanes canlynol: — “ Cyhuddwyd Ioan Bocher 


a Sion Paris, ar wahanol brydiau, un o wadu dyn- | 


dod Crist, a'r llall o wadu ei dduwdod. Cawsant 
eu heuog farnu a'u dedfrydu i gael eu llosgi eill 
dauoedd; a'r archesgob nid yn unig a gydsyn- 
iodd â'r gweithredoedd gwaedlyd hyn, ond hefyd 
a anogodd y brenin ieuanc, yr hwn oedd yn an- 
nhueddol i gydsynio â hwynt, i wneuthur felly; 


wahaniaethu rhwng tybiau cyffredin a'r rhai ag 
sydd yn cynwys erthyglau hanfodol ffydd.” Pwy 
a ddichon ddarllen hyn yn ddiofid? Yn 1549, 
cafodd Bonner, esgob Caerludd ei ddifreinio, a 
Ridley, yr hwn ydoedd yn un o'r dirprwywyr 
ger bron y rhai y profwyd ei achos ef, a farnwyd 
y person addasaf i gymeryd yr esgobaeth bwysig 
hono yn ei le; ac mewn canlyniad cafodd ei sef- 
ydlu ynddi, yn 1550. Llanwodd esgob Ridley 
eì sefyllfa uchel gydag anrhydedd mawr, gan fod 
yn esiampl o dduwioldeb, cymedroldeb, a gwedd- 
usrwydd, i bawb o'i amgylch. I'r dyben i effeith- 
io diwygiad mwy cyffredinol yn athrawiaeth yr 
eglwys, sefydlwyd Cranmer a Ridley, gan y 
cyngor yflwyddyn hon, i gyfansoddi llyfr o 
erthyglau ffydd. I'r perwyl hwn, ffurfiasant 
ddau erthygl a SF ac a anfonasant gopiau 
o honynt i esgobion a duwinyddion dysgedig 
eraill, modd y gallent eu diwygio. Wedi hyny 


cawsant eu hadolygu drachefn, gan yr archesgob” 
a'u cyflwyno ger bron y cynghor ; pan y derbyn” 
iasant gadarnhad breiniol, ac y cyhoeddwyd 
hwynt trwy yr unrhyw awdurdod. Yn 1552, 
ymwelodd Ridley â'r dywysoges Mari; yr hon 
a ddiolchodd iddo am ei fwyneidd-dra; ac wedi 


| iddi ymddiddan âg ef, yr esgob a gynggïodd 


bregethu o'i blaen y Sabbath canlynol; ond y 
dywysoges, wedi petruso ychvdig, a ddywedodd 
wrtho y buasai drysau eglwys y plwyf yn agored 
iddo, ond na buasai hi, na neb o'i thylwyth yn 
dyfod i wrando arno. Ar ol ymrafaelio ychydig 
ymadawodd y dywysoges â'r esgob wedi dywed- 
yd,—'“'Fy Arglwydd, yr wyf yn diolch i chwi 
am eich mwyneidd-dra; ond am eich cynygiad i 
bregethu ger fy mron, nid oes genyf y rhithyn 
lleiaf o ddiolch îi ehwi.” _ Ar gynulliad y senedd 
yn 1553, y brenin, yn dyhoeni yn y darfodedig- 
aeth, yr hon a osododd derfyn mor ebrwydd i'w 
einioes, a archodd i'r ddau dy i ymddangos ger 
ei fron ef yn y Neuadd Wen, lle y pregethodd 
Ridley o'i flaen, pan y gwasgodd y dyledswyddau 
o haelioni ac elusengarwch, gyda'r fath ddwys- 
der, at ystyriaeth ei wrandawyr, fel yr anfonodd 
y brenin mewn canlyniad am dano ì ymgynghori 
âg ef, pa fodd y gallasai roddi y cyfryw ddyled- 
swyddau oreu mewn ymarferiad: a'r effaith o'r 
cyfan oedd, i'w fawrhydi benderfynu sylfaenu, 
neu ad-gorffoli a gwaddoli y sefydliadau ar- 
dderchog hyny, a gyfenwir Yspytai Bartholomew 
a St. Tomas, â chyllid helaeth. 

Ar farwolaeth y brenin Edward, gwnaeth 


| Ridley gynyg difrifol i osod yr Arglwyddes Jane 
gwaith o gyfansnddi llyfr y Weddi Gyffredin; ac | 


Grey ar yr orsedd ; ond wedi methu cyflawni ei 
amcan, acth at Mari, ì'r dyben o dalu ei war: 
ogaeth iddi, ac ymostwng i'w hynawsedd. [i 
dderbyniad oedd yn gyfryw ag a allasai eì ddys- 
gwyl, canys cafodd ei garcharu yn ddiatreg yn 
y Twr. Tybir pe buasai efe yn troi pwys ei 
ddysgeidiaeth a'i awdurdod i gefnogi golygadau 
crefyddol y frenhines, y gallasai, er y cwbl ad- 
enill ei ffafr. Ond yr oedd efe, pa fodd bynag, 
yn rhy onesti weithredu yn groes i'w gydwybod; 
ac wedi bod yn garcharor yn y Twr dros wyth 
mis, cafodd ei drosglwyddo i Rydychain, lle y 


| cafodd ei euogfarnu am heresi, Hydref 1, 1555. 


Ymbarotodd Ridley yn awr gogyfer a'i farwol- 


| aeth agos, ar yr hon yr oedd cydwybod dda yn 
gan ddywedyd wrtho, “ Rhaid i'ch Mawrhydi | 


ei alluogi ef i edrych gyda hyfrydwch a gorfol- 
edd. Galwaihi ei briodas; ac ymddygodd y 


| prydnawn blaenorol i'w ddienyddiad mor llawen 


ag erioed. Cynygiodd ei frawd wylio trwy y 
nos gydag ef, ond gwrthododd, gan ddywedyd, 
«€ Ei fod yn bwriadu, os mynai Duw, fyned i'w 
wely y noswaith hono, a chysgu mor esmwyth 
y cysgodd un noswaith o'i fywyd.” Pan 


as 


| cyrhaeddodd Ridley y dienyddle, dyrchafodd “ 


ddwylaw a'i olygon i'r nef, hyd nes iddo yn fuan 
weled Latimer yn dyfod i waered ato; yna, gyda 
golwg siriol, rhedodd ato, cofleidiodd, cusanodd, 
a chysurodd ef, gan ddywedyd, ““ Bydd galonog, 
frawd, canys bydd i Dduw naill ai diffodd ang- 
erdd y tân, neu ynte ein cynorthwyo ni i'w 
ddyoddef.” Yna wedi dynesu at y pawl, ym- 
grymodd a gweddiodd mewn modd taer ; a'r un 
modd y gwnaeth Latimer hefyd. Wedi hyny 
cyfodasant ar eu traed, ac ymddyddanasant 
ychydig a'u gilydd. Dr. Smith, y gwrthgiliwr 


RID 


684 


ROM 


yn amser y brenin Edward, oedd wedi cael ei 
sefydlu i bregethn o'u blaen. Y testun a dde- 
wisodd oedd, “ Pe rhoddwn fy nghorff i'w losgi, 
ac heb gariad genyf, nid yw ddim lleshad i mi.” 
Pan y dybenwyd y bregeth, gofynodd Ridley i 
Latimer, a fyddai iddo ei hateb hi yn gyntaf. 
Dymunodd Latimer arno ef ddechreu, ac wedi 
iddynt benlinio eill dau, Ridley, gan gyfeirio at 
yr arglwydd Williams, Dr. Marshal, y rhag- 
ganghellydd, yn nghyd ag eraill oeddynt wedi eu 
hawdurdodi i'r perwyl hwnw, ac a_ ddywedodd, 
“Fy arglwydd, erfyniaf arnoch, ïe, er mwyn 
Crist, genad i lefaru ychydig eiriau.” Tra yr 
oedd arglwydd Williams yn troi ei ben i ofyn 
i'r maer a'r rhag-ganghellydd pa un a allai efe 
ganiatau rhyddid iddo lefaru, y rhag-ganghell- 
ydd a'r ceisbyliaid a redasant ato yn ebrwydd, 
gan osod eu dwylaw ar ei enau, a dywedyd, 
“* Meistr Ridley, os gelwch yn ol eich tybiau 
cyfeiliornus, ac os ymwrthodwch â hwynt, cewch 
nid yn unig genad ìi wneuthur hyny, ond hefyd 
cewch fraint deiliad; sef eich bywyd.” “Ai 
nid heb hyny ?'” ebe Ridley. “Nage,” ebe'r 
Dr. Marshal; eithr os na wnewch felly, nid oes 
feddyginiaeth, ond rhaid i chwi ddyoddef yn ol 
eich haeddiant.” “'O'r goreu,” ebe'r merthyr 
ardderchog, “cyhyd ag y byddo anadl yn fy 
ffroenau, ni bydd i mi byth wadu fy Arglwydd 
Crist, na'i athrawiaeth wirioneddol ac eglur. 
Ewyllys yr Arglwydd a wneler arnaf fi.” Wedi 
dywedyd hyn, cyfododd i fyny, a dywedodd a 
llef uchel, “ Yna yr ydwyf yn ymddiried fy achos 
yn llaw Duw Hollalluog, yr hwn a farna bawb 
yn ddiduedd.” Ridley, wedi ei ddyosg i'w grys, 
a safodd mrth y pawl, ac a weddiodd:—“ O 
Dad nefol, yr ydwyf yn diolch iti â'm holl ga. 
lon, herwydd galw o honot fi i'th gyffesu hyd 
angau. Brfyniaf arnat, Arglwydd Dduw, dru- 
garhau o honot wrth deyrnas Lloegr, a_ gwared 
yr unrhyw oddiwrth ei holl elynion.” Yna cy- 
meaodd y gof gadwyn haiarn, gan ei throi oddi- 
amgylch y ddau ferthyr ; ac fel yr oedd yn gyru 
yr ystapal, ysgydwodd Ridley y gadwyn, gan 
ddywedyd, “ Gydymaith da, cura hi yn galed, 
canys fe fyn y cnawd eì ffordd.” Yn awr dyg- 
odd ei frawd bylor mewn cwdyn idde, gan ewyll- 
ysio ei gylymu am ei wddf. Gofynodd yr esgob 
beth ydoedd? Wedi cael atebiad, dywedodd, 
““ Yr ydwyf yn edrych arno megys wedi ei anfon 
gan Dduw, ac felly yr wyf yn ei dderbyn. Âc 
a oes genych ddim i'm brawd?” gan feddwl 
Latimer. Wedi cael ateb cadarnhaol, gorchy- 
mynodd iddynt ei roddi iddo yn ebrwydd, rhag 
y buasai yn rhy ddiweddar; yr hyn hefyd a 
wnaethant, Yna yr erfyniodd ffafr yr arglwydd 
Williams i amryw ddynion tlodion, ac yn neill- 
duol i'w chwaer, yr hon yr ofnai aniweidid trwy 
ei farwolaeth ef. Yna gosodwyd ffagod gyneu- 
edig wrth draed Ridley, wrth yr hwn y dywed- 
odd Latimer, “ Bydd gysurus, Meistr Ridley, 
ac ymwrola. Trwy drugaredd Duw ni a gyneu- 
wn y fath ganwyll heddyw yn Lloegr, ag yr hy- 
derwyf nas diffoddir yn dragywydd.” Wedi i'r 
tân gael ei gyneu, pan welai Ridley y fflamiau 
yn dyrchafu tuag ato, efe a lefodd â llef uchel, 
gan ddywedyd, “' I'th ddwylaw di, O Arglwydd, 
y gorchymynaf fy ysbryd. O Arglwydd, der- 
byn fy ysbryd.” O'r ochr arall, Latimer a 


weddiodd yn daer, gan ddywedyd, “O Dad o'! 
nef, derbyn fy enaid;” ac ymddangosai megyS 
yn cofleidio y fflamiau. Wedi iddo sychu e! 
wyneb a'i law, bu farw yn ebrwydd, mewn ym- 
ddangosiad heb fawr boen. Ond o'r ochr arall, 
herwydd annhrefn yn nhriniaeth y tân, yr oedd 
rhan isaf Ridley wedi llosgi yn mhell eyn iddo 
ef drengu—yr hyn a wnaeth, yn galw ar yr 
Arglwydd. am iddo drugarhau wrtho. Dy- 
oddefodd Hydref 15, 1555. Edr. Latimer. 

ROGERIAID, canlynwyr Ioan Rogers yn 
Lloegr Newydd, yn 1677. Ymddengys maî 
Sabbathiaid brwdfrydol oeddynt; a'u bod yn 
Rhagarfaethiaid mor gadarn, fel y gwrthodent 
yr arferiad o feddyginiaeth. Yr oedd cymdeithas 
o honynt yn hanfodi yn ddiweddar yn Groton, 
yn New Providence. Ymwelwyd â hwynt â 
thwymyn, o'r hon y bu naw o honynt farw ; yn 
mhlith y rhai yr oedd eu henuriad, Mr. Water- 
house; a gorfu ar “* wyr dewisol” y lle gyfryngu 
i'r dyben i ofalu am y cleifion. Y fath gam- 
ddefnydd o arfaeth Duw a wneir gan lawer- 
oedd! 

ROMAINE, y Parch. William Romaine, a 
anwyd Medi 25, 1714, yn Hartlpool, swydd 
Durham. Ei dad oedd wr o dduwioldeb nodad- 
wy, er nad oedd o gyfoeth mawr; ac yr oedd yn 
un o'r Ymnodeddyddion yn achos diddymiad or- 
dinhad Nantz, yn ffafr y Protestaniaid Ffreng- 
ig. dr. Diwygiad. Addysgodd ei fab yn yr 
egwyddorion hyny ag oeddynt wedi bod yn gy- 
nhaliaeth iddo dros ei holl fywyd, ac oeddynt 
yn werthfawrocach yn ei olwg na'r holl fyd. Yn 
canfod ei athrylith gynarol, ei rieni a'i gosodas- 
ant mewn ysgol ieithadurol sefydledig gan Ber- 
nard Gilpin._ Yno y cyrhaeddodd raddau mawr 
o ddysgeidiaeth sylweddol, ac o wybodaeth gre- 
fyddol, ac yno cafodd sylfaen ei enwogrwydd 
dyfodol ei gosodilawr. Yny flwyddyn 1730, 
gan fod ei dad wedi rhagfwriadu ei ddwyn i 
fyny yn weinidog yn eglwys wladol Lloegr, caf- 
odd ei anfon i Rydychain, eì dderbyn i goleg 
Hertfford, ac oddiyno i goleg Eglwys Crist. Yn 
1797, cymerodd ei raddio yn Athraw y Celfydd- 
ydau, wedi cael yn flaenorol ei urddo yn ddiacon 
gan y Dr. Egerton, yn Henffordd. Yn ganlynol 
cafodd ei sefydlu yn gurad Lock Trenchard, yn 
Dyfneint. Yn 1739, cymhellodd ei gariad cryf 
at y gwirionedd efi wrthwynebu y Dr. Warbur- 
ton ar Ddwyfol Genadwriaeth Moses. Yn yr 
un flwyddyn cafodd ei urddo yn offeiriad, a'i 
ddewis yn gurad i Mr. Edwards, periglor Ban- 
stead a Horton, yn Middlesex, Trwy gyfryng- 
dod y cyfeillgarwch oedd rhyngddo â Mr. Ed- 
wards, cafodd gydnabyddiaeth a Syr Daniel 
Lambert, a'i ddewis yn gaplan iddo. Trwy ei 
gyfryngdod ef cafodd ei sefydlu i bregethu yn 
eglwys gadeiriol St. Paul; ac mor fawr oedd ei 
frwdfrydedd y pryd hwnw dros grefydd a llwydd- 
iant Cristionogaeth, fel y beiddiodd, pan nad 
oedd ond saith ar hugain oed, draddodi pregeth 
ger bron yr arglwydd faer, a llys yr henuriaid, 
oddiwrth Rhuf. ii. 14, 15. Yr oedd y bregeth 
hon yn dynodi dwys fyfyrdod, ac ymresymiad 
da. Yn ebrwydd ar ol hyn, o herwydd amryw- 
iol amgylchiadau anghysurus, ei ddymuniad 
penderfynol ydoedd ymadael â Chaerludd, a 
dychwelyd i'w fangre enedigol; ond ni chaniat- 


RHAD 


RHAD 


awyd hyn iddo; canys pan ydoedd ar gychwyn, 
ymddiddanodd gwr boneddig âg ef, yr hyn a 
achlysurodd iddo droi ei sylw at Lithwriaeth St. 
Sior, yn Heol Batolph, a St. Batolph yn Mhorth 
Biling, y rhai y pryd hwnw oeddynt weigion. 
Cydsyniodd Mr. Romaine i aros yn y brif ddinas, 
ac i ddyfod yn ymgeisydd; ac yn y flwyddyn 
1748, cafodd ei ddewis yn llithiwr St. Dunstan 
Ddwyreiniol; ac yn St. Sior, Ysgwar Hanover, 
cafodd ei ddewisyn llithiwr boreuol. Ei ffyddlon- 
deb mewn cysylltiad a'i ddoniau, a dueddodd 
lawer i wrando arno; ac yn ebrwyddv*daeth ei 
gynulleidfa yn lluosog. Cynhyrfodd ei lwydd- 
iant wrthwynebiad iddo. Nacaodd y periglor yr 
areithfa iddo, a chafodd yr achos ei ddwyn i'r 
King's Bench. Y penderfyniad a'i hymddifad- 
odd o un o'i lithwriaethau, ond a gadarnhaodd y 
llall iddo, gydag ychwanegiad blynyddoì o ddeu- 
naw punt o waddol. Yma drachefn rhoddwyd 
atalfa ar ei lafur cariad ef gan y gwarcheidwaid, 
y rhai a wrthodasant agor drws yr eglwys hyd 
saith o'r gloch, a'i goleuo pan y byddai yn ang- 
enrheidiol; fel y cafodd eiorfodii bregethu wrth 
oleu un ganwyll, nes i'r Dr. Terrick, esgob Caer- 
ludd, gyfryngu drosto gyda'r periglor a'r gwar- 
cheidwaid, pan y cafodd lonyddwch dros chwe 
mlynedd, i fyned yn mlaen a'i weinidogaeth ; sef 
hyd nes iddo gael ei ddewis yn gurad a llithiwr 
boreuol yn St. Olave. Yn 1755, priododd â 
Meistresan Price; ac yn y flwyddyn ganlynol, 
derbyniodd berigloriaeth St. Andrew, Wardrobe, 
a St. Anne, Blackfriars, y rhai a gadwodd hyd 
ei farwolaeth, yr hon ydoedd dra chysurus, ac a 
gymerodd le ar y Sabbath, Gorphenaf 28, 1795. 
Yr oedd ei gyhoeddiadau yn lluosog ; yn mhlith 
y rhai y gellir enwi “* Mynegair y Geiriadur 
Hebraeg,” yn bedair cyfrol un plyg; “ Bywyd 
Ffydd;” “ Ymarweddiad Ffydd ;” ** Buddugol- 
iaeth Ffydd;” yn nghyd ac amryw bregethau. 
Yr oedd efe yn gyfaill gwresog, ac yn gynorth- 
wywr haelionus i'r gymdeithas Ddyngarol Frein- 
iol, ac i'r gymdeithas er dosbarthu Biblau yn 
mhlith y morwyr, y rhai a gawsant golled fawr 
ar ei ol. 

ROSENFFELDIAID, canlynwyr Hans Ro- 
senffeld, ceidwad helwriaethau Ellmynaidd, yr 
hwn o ddeutu y flwyddyn 1763, a'i gosododd ei 
hun allan yn Fessia; gan haeru mai twyllwyr 
oedd Crist a'i apostolion--mai y diafol oedd 
brenin Prussia, ac mai efe ei hun oedd i gasglu 
yn nghyd y pedwar henuriad ar hugain, ysbeilio 
y cleddyf o law ei fawrhydi uffernol, ac i lyw- 
odraethu y byd, fel pen y cyngor o bedwar ar 
hugain. Y saith sel oeddynt i gael eu hagor; a 
chan nad oedd angylion i wneuthur hyny, gor- 
chymynodd yr adyn hwn i'w symlyniaid (dupes) 
i'w gynysgaeddu ef â saith merch brydweddol, 
y rhai oeddynt i gyflawni eu lle, a'r rhai, nes y 


delai yr amser, oeddynt ì wasanaethu fel gor- 
dderchadon iddo ef, ac i weithio er ei gynhal- 
iaeth. Arweiniodd Rosenffeld y cyfryw fuchedd, 
yn mron yn ddieithriad, dros ugain mlynedd; 
a'r fath yw hygoeledd dynolryw, fel yr oedd am- 
ryw yn credu ynddo! O'r diwedd cafodd ei ddwyn 
i afael cyfiawnder dialeddol, mewn ffordd nid 
llai rhyfedd nag oedd y twyll ei hun. Y dynag 
oedd wedi gwallgofi i'r fath raddau trwy ei 
addewidion, ac i gyflwyno tair o'i ferched at ei 
wasanaeth, o'r diwedd, nid a argyhoeddwyd yn 
mherthynas i'w dwyll, ond a ddaeth mor an- 
oddefus am fwyuhau rhyw gymaint o'r pethau 
mawrion addawedig ganddo, fel yr aeth at Fred- 
rick lI., (ye hwn fel y credai, oedd y diafol,) gan 
obeithio trwy hyny y byddai iddo orfodi Rosen- 
ffeld i gyflawni ei broffwydoliaethau. Gorchy- 
mynodd Ffredrick ddal y twyllwr, a chafodd ei 
ddedfrydu i'w ,fflangellu, a'i garchayu dros ei 
fywyd yn amddiffynfa Spandan. Mf eliodd y 
cyfailli lys uwch, a chafodd y ddedfryd ei hys- 
gafnhau. Heb ymfoddloni ar hyn, apeliodd 
drachefn at y brenin; ond Ffredrick a gadarn- 
haodd y ddedfryd gyntaf. Ei ganlynwyr, pa 
fodd bynag, a gadwasant yn nghyd hyd y 
flwyddyn 1788, pan y diflanodd y blaid mewn 
modd tawel.— Williams's article, Rosenfelders. 

ROSICRUCSIAID, cymdeithas o athronwyr 
fferyllawl, y rhai, yn y bedwaredd ganrif ar 
ddeg, a ffugient wybodaeth o'r eurfaen, (pA4lo- 
sopher's stone) yn nghyd ag amryw ddirgelion 
eraill deilliedig oddiwrth yr Aifftiaid, Caldeaid, 
a'r Magiaid. Yn mhlith eu proffeswyr enwocaf 
cyfrifent Jacob Behmen, y Cyfrinolwr, Dr, 
Robert, Ffludd, Physygwy Seisnig, yn nghyd ag 
amryw eraill o athrylith a dysgeidiaeth anghy- 
ffredinol, y rhai a gymysgasant ddirgelion Ffer- 
ylliaeth a Duwinyddiaeth yn fath o gysawd 
dywell, adnabyddus yn unig wrth eiriau celfydd- 
ydol y ffug wybodolion hyn. Yr enw Aoiscruc- 
siaid sydd o darddiad fferyllaidd; sef Aos, 
gwlith, a Cruz, croes: herwydd yr ystyrient y 
gwlith fel prif doddydd aur, a'r groes fel arwydd 
o luz, goleuni; am fod y llythyrenau hyny oll 
yn cael eu ffurfio allan o lun y groes. Y Rosi- 
crucsiaid a gawsant weithiau eu cam gymeryd 
am y Seiri Rhyddion; y rhai yr un modd a 
hwythau a ffugiant ddirgeledigaethau. Math o 
leuerwyr Cristionogol yw y Rosierucsiaid. 

RUNCAIRIAID, cangen o'r Waldensiaid, a 
gyhuddir gan eu gelynion o gredu nad yw pech- 
odau y cnawd yn farwol. Tebyg mai gwadu y 
gwahaniaethiad Pabaidd rhwng pechodau ma- 
ddeuadwy a phechodau marwol yr oeddynt. 

RUPITANIAID, creigwyr, neu fynyddwyr; 
rhai o'r Cireumceliaid, a gyhuddir e ferthyrdod 
gwirfoddol, neu hunan-lofruddiad. 


RH. 


RHAD, gair cadarn; enw gwan; gorair, neu 
ragferf. Yn y sefyllfa flaenaf y mae yn arwyddo 
dawn, bendith, neu ffafr; megys ““ Rhad Duw,” 
hyny yw, bendith Duw. Edrych Sech. iv. 7. 
Yn yr ail y mae yn dynodi ansawdd rasol y peth 
y sonir am dano; megys ““Rhad rodd,” hyny 

460 


yw, rhodd rydd, haelionus, yn cael eì chyflwyno 
heb rwymau o du y rhoddydd, ac heb haeddiant 
odu y derbynydd. Yn yr olaf y mae yn golygu 
ansawdd rydd, haelionus, rinweddol, ac ar- 
dderchog unrhyw weithred neu amgylchiad y 
crybwyllir am dano; megys, “ Caraf hwynt yn 


RHAG 


686 


RHAG 


mah 


rhad;” “derbyn yn rhad;” “cyfiawnhau yn 
rhad,” Hos. xiv. 4; Math. xvi. 8; Rhuf. iii. 24. 
Yn y sefyllfa olaf y mae y rhegddodiad yn bob 
amser yn ei ragflaenu. Edr. Gras. 

RHADLONRWYDD, (rhadlawn,) graslon- 
rwydd, haelfrydedd, neu drugarogrwydd. Edr. 
Cymwynasgarwch, Daioni. 

RHAG, arddodiad, yn arwyddo oflaen, blaen ; 
oddiwrth; am; o herwydd; fel na. Golyga'r 
Dr. Davies, eì fod yn tarddu o'r Gr. Tap, Gar, 
trwy drawsosodiad y llythyrenau. 

RHAG-ADDAIAID, enw a gymhwysir at 
ddysgyblion Isaac de Percyra, Gwrthdystiwr 
Ffrengig, yn yr unfed ganrif ar bymtheg, yr 
hwn a gyhoeddodd lyfr dan y cyfenwad Pre- 
Adamite; amcan yr hwn oedd profi fod dynion 
ar y ddaear yn flaenorol i Adda ac Ffa. Golygai 
mai hiliogaeth Adda oedd yr Iuddewon yn unig; 
ac mai Rh&g-Addaiaid oedd yr holl genhedloedd 
eraill. Ei brif resymau dros ei olygiadau gweig- 
ion oeddynt, yn 1. Fod yn annichonadwy, ar y 
golygiadau gwrthwynebol, roddi cyfrif rhesymol 
am waith Cain yn ofni cael eiladd : yn priodi; 
ac yn adeiladu dinas, mewn canlyniad ì'w bech- 
od yn achos Abel ei frawd, Gen. iv. 13—17. 2. 
Nad ellir, ar un dybiaeth arall, roddi cyfrif rhe- 
symol am hanesyddiaeth sefyllfa y celfyddydau 
a'r gwybodaethau rhwng Adda a Moses; gan 
nad oedd yn ddichonadwy iddynt mewn can llei- 
ed o amser, gyrhaeddyd y fath raddau o ber- 
ffeithrwydd ag y darlunir hwynt ynddynt. 3. 
Bod hanesyddiaeth y Caldeaid, yr Aifftiaid, a'r 
Chinâid, amseryddiaeth y rhai a sylfaenir ar 
gyfrifon seryddol, yn anffaeledig gadarnhau y 
dybiaeth. 

Mewn gwrthwynebiad i'r ffug-resymau uchod, 
heblaw darganfodiadau a ffeithiau anwadadwy 
daeardraeth, (Geology,) gweithion Stillingfleet, 
a Syr William Jones, ar amseryddiaethau ffug- 
iol yr hen genhedloedd, gellir nodi tystiolaeth 
bendant yr ysgrythyr, yr hwn a eilw Adda “y 
dyn cyntaf,” ac Efa yn '*fam pob dyn byw,” 1 
Cor. xv. 45, 47; Gen. iii. 20. Heblaw hyny, 
cyfrifir dynolryw yn amser marwolaeth Abel, 
uwchlaw deuddeg cant orifedi. Gwel Dr. A. 
Clarke ar Gen. iv. 14. 

Ary cyntaf enillodd y gwr uchod lawer o 
ganlynwyr; ond rhoddwyd atalfa ar ei lwydd- 
iant, trwy atebiad M. Demarets, Proffeswr Duw- 
inyddiaeth yn Groningen, i'w lyfr, yn 1656. 
Syrthiodd o'r diwedd i ddwylaw y Chwiliadwyr, 
y rhai a'i troisant yn ebrwydd yn babydd; ac 
i'r dyben i gadw ei fywyd, ysgrifenodd i alw yn 
ol ei dybiau blaenorol. 

RHAGARFAETHIAD, _(rhagarmaethiad,) 
y weithred o fwriadu, neu drefnu yn mlaen llaw, 
Eph.i. 5, 11; yrhyn sydd yn briodol i fodau 
rhesymol yn unig, ac yn hanfodol i bob doeth 
weithredydd, Luc Edryeh Arfaeth, .Ethol- 
edigaeth. 

RHAGARFAETHIAID, (rhagarfaeth,) enw a 
gymhwyswyd yn y nawfed ganrif, at goledd- 
wyr athrawiaeth Gotteschalus, mynach Ellmyn- 
aidd, yr hwn a ddysgai, nid yn unig i Dduw 
ragarfaethu yr etholedigion i fywyd er pob tra- 
gywyddoldeb, ond hefyd yr anetholedigion i 
ddigofaint; ac nad yw dynolryw, er y cwymp, 
yn rhyddweithredwyr, hyny yw, eu bod dan 


angenrheidrwydd i ddewis yr hyn sydd ddrwg, 
yr hyn nid yw amgen tadogi pechod ar Dduw, 
a dinystrio cyfrifoldeb dyn. Gellir sylwi nad 
yw honiadau Uchel-Galfiniaid yr oes bresenol 
fawr well; ac nad oes nemawr o wahaniaeth 
rhwng y cyfryw athrawiaeth a thynghedfenydd- 
iaeth y Tyrciaid. Edr. Angenrheidiolwyr, Ang- 
enrheidrwydd, Calfiniaeth _ Calfiniaid). Pechod 
Gwreiddiol, Diffygolrwydd Natur Greuedig. 

RHAGBAROTOAD, (rhag-parotot,) paroto- 
ad blaenllaw, neu flaenorol, Rhuf. ix. 28. dr. 
Parotoad: 

RHAGDERFYNIAD, (rhagderfyn,) arfaeth, 
bwriad, gosodiad, neu sefydliad blaenorol; he- 
fyd, rhagnodiad. Edr. Job xiv. 5; xxx.23; 
wedi eu cymharu â Ps. xc. 1; Job xv. a2; 
Preg. vii. 17. 

RHAGDDANGOSIAD, (rhag-dangos,). am- 
lygiad blaenorol, neu ragfynegiad, — Edrych 
Luc xii. 5. 

RHAGDDARBODAEUTH, _(rhag-ddarbod,) 
darpariaeth flaenllaw, yr hon sydd yn gyfreith- 
lawn neu anghyfreithlawn, rhinweddol meu 
bechadurus, yn ol ansawdd ei gwrthrychau, 
mewn cysylltiad â'r egwyddorion a fyddont yn 
cymhell iddi, ynnghyd a'r dybenion golygedig 
ynddi, I Tim. v. 8; Rhuf, xiii. 14. 

RHAGDDYW E DIAD, (rhag-dywediad,) 
hysbysiad,” neu fynegiad blaenorol, Marc xiii. 
23. Uchelfraint y Goruchaf yn unig yw rhag- 
wybod a rhagddywedyd. Esa. lxi. 22—29;; xlv. 
21; xlviii. 38, 5, 6, 7. Edr. Profwydoliaeth, 
Rhagddangosiad. 

RHAGFARN, (rhag-barn,) barn ehud ; neu 
dyb gyfeiliornus, wedi ei ffurfio mewn modd 
byrbwyll, cyn chwilio ac ystyried yn ofalus yr 
hyn y bernir yn ei gylch. Edr. Barn Ehud. 

RHAGFLAENOR, (rhag-blaenor,). un o 
enwau lluosog yr Arglwydd ;esu Grist, yn ei 
osod allan fel llywydd, esiampl, ac arweinydd ei 
bobl, Heb. vi. 20. Y mae yn teilyngu sylw, 
fod y gaìr gwreiddiol mpoÔpoMoc, prodromos, yn 


. arwyddo rhagredegwr, neu genad, wedi ei anfon 


o'r blaen, i hysbysu dynesiad arall, neu eraill. 
Y cyfieithiad Seisnig yw forerunner. Y cyfryw 
oedd Ioan Fedyddiwr yn ei berthynas â Christ ; 
ac yw Crist yn ei berthynas â'i bobl, y rhai sydd 
yn credu ynddo, yn ufyddhau iddo, ac yn ym- 
drechu canlyn ei ol, Mal.iii. 1; Ioani. 23—27. 
Fel yr oedd dyfodiad Ioan Fedyddiwr yn dangos 
fod y Messia gerllaw, felly yr oedd esgyniad 
Crist i'r nef yn arwydd a sicrwydd fod ei bobl 
i ddyfod yno; ac fel yr oedd Ioan yn parotoi 
ffordd yr Arglwydd, felly esgynodd Iesu i bar- 
otoi lle i'w ganlynwyr cywir a ffyddlon, Ioan 
xiv. 1,3. Yn hyn, felmewn llawer o bethau, 
yr oedd Iesu yn rhagori ar yr archoffeiriaid 
Iuddewig; y rhai, er eu bod yn myned i mewn 
i'r cysegr santeìddiolaf, ìi ymddangos ger bron 
Duw dros Israel, nid oeddynt yn myned yno i'w 
rhagflaenu, nac i barotoi lle iddynt. 

RHAGHANFODIAD, (rhaghanfod,) y cyf- 
lwr, neu y sefyllfa o hanfodi, neu fodoli yn 
flaenorol. 

RHAGHANFODIAD CRIST, ymadrodd a 
arferir yn gyffredin gan dduwinyddion, er dy- 
nodi ei fodolaeth yn flaenorol i'w genhedliad yn 
mru y wyryf Mair, a'i enedigaeth o honi, Ei 


RHAG 


687 


RHAG 


fod mewn gwirionedd yn hanfodi yn flaenorol i 
hyny, a gredir yn ddilys gan bawb ond y 8osin- 
iaid, neu'r Dyndodiaid; er nad ydynt yn cytuno 
yn nghylch ansawdd a dull y cyfryw hanfodiad 
o'i eiddo. Heblaw y Trindodiaid Uniawngred, 
y rhai a olygant mai fe) person dwyfol gogyf- 
uweh â'r Tad, yn unig yr oedd yn hanfodi yn 
flaenorol i hyny, gellir dosbarthu coleddwyr yr 
athrawiaeth dan sylw i ddau ddosbarth; sef 
Ariaid, a Haner Ariaid, yn nghyd a choledd- 
wyr y Trefniant Mewngyfaneddol, (ndwelling 
Scheme.) Yn 

I. Ariaid, a Haner Ariaid, o bob gradd 
a thyb. 

Yn y ganrif ddiweddaf, cynygiodd y Dr. Sam- 
uel Clark, yr hwn a_ymwrthodai yn gystal ag 
Ariaeth ac Athanasiaeth, ffurfio trefniant rhwng 
y ddwy, gan wrthod, ar un llaw, alw Mab Duw 
yn greadur; ac ar y llaw arall, i addef ei gyd- 
raddoldeb â'r Tad. 

Credai y gwr dysgedig hwn fod un achos 
goruchel a gwreiddiol o bob peth; un gweith- 
redydd, neu berson syml, digymysg, anwahan- 
iaethol, a deallus; ac o'r dechreuad fod ail ber- 
son yn hanfodi gyda'r achos cyntaf, a Goruchaf, 
(y Tad,) yr hwn a elwir y Gair, neu y Mab; 
a'r hwn a dderbyniodd ei fod, ei briodoliaethau, 
a'i alluoedd, oddiwrth y Tad; ac o herwydd 
_ hyny a elwir yn Fab, ac Uniganedig Fab Duw, 
* Ioani. 14,18. 

I brofi fod Iesu Grist wedi ei genhedlu cyn 
bod y byd, y mae y Doctor yn nodi yr ys- 
tyriaeth i'r Tad greu y byd trwy gyfryngdod 
y Mab. Ioani. 3—10; 1 Cor. viii. 6; Eph. iii, 
SHC is1605 Heb, 12, 

Cynygiai brofi fod holl awdurdod, gallu, gwy- 
bodaeth, a gogoniant Crist, wedi eu derbyn 
ganddo oddiwrth y Tad, trwy amrywiol ysgry- 
thyrau, megys y cyfryw a ddangosant fod y Mab 
yn flaenorol i'w gnawdoliaeth, gyda Duw, yn 
ffurf Duw, bod ganddo ogoniant gyda'r Tad, ac 
iddo ymddangos, llefaru, a gweithredu yn flaen- 
orol ì hyny, yn enw ac awdurdod y Duw anwele- 
dig, Ioan i. 4; xvii. 5; Phil.ii. 5. 

Galwai y Dr. Clark, yr Arglwydd Iesu Grist 
yn Berson Dwyfol, yn unig ar gyfrif y gallu a'r 
wybodaeth a dderbyniodd oddiwrtth y Tad 
Addefai, mae'n wir, fod Crist yn wrhrych addol- 
iad crefyddol mewn ystyr gyfyngedig; oblegyd 
fod yr addoliad a roddir iddo ef yn terfynu yn y 
Duw Goruchaf. 

Y diweddar Dr. Price, Ariaeth yr hwn nid 
ydoedd cyfawch ag eiddo y Dr. Clark, a chwen- 
ychai restru ei hun yn mysg yr Undodiaid ; ond 
y Dr. Priestìey a'i gyfeillion a wrthwynebent 
hyny mewn modd cadarn, ar yr egwyddor syml, 
fod “un ac un,” (hyny yw, uwch ac is Dduw,) 
yn gwneyd dau. Amddiffynai y Dr. Price mewn 
modd gwrol, pa fodd bynag, raghanfodiad y 
Cyfryngwr; a gellir ystyried yr hyn a ganlyn 
yn ddarluniad teg o'i olygiadau a'i ddull ef o 
ymresymu. 

Credai ac addefai i Grist ddyfod i'r byd o gyf- 
Jwr o urddas rhaghanfodol; ei fod yn y dechreu- 
ad gyda Duw, ac mai trwydâo y gwnaeth Duw 
y byd; ac mai trwy ymddarostyngiad digyflelyb 
trwy yr hwn y rhoddodd engraifft o haelioni 
annhraethadwy y cymerodd gig a gwaed, ac y 


treuliodd ei fywyd gan ddydddef pob gofid i'r 
dyben i leshau a gwared hiliogaeth bechadurus. 
Trwy ymroddi i farw ei hun derbyniodd awdur- 
dod i'n gwared ni oddiwrth farwolaeth. Trwy 
offrymu ei hun yn aberth ar y groes, diffynodd 
anrhydedd y cyfreithiau a droseddwyd gan bech- 
aduriaid, yn nghyd a gogoniant, santeiddrwydd, 
a doethineb y llywodraeth ddwyfol, yn ngwyneb 
estyniad ffafrau iddynt; a thrwy ei adgyfodiad 
profodd effeithioldeb a chymeradwyaeth ei 
aberth. Crist, nid. yn unig a gyhoeddodd, ond 
a enillodd effeithioldeb edifeirwch, er maddeuant; 
a thrwy ei gyfryngdod a ddaeth, nid yn unig yn 
drosglwyddwr, ond hefyd yn awdwr a chyfrwng 
anfarwoldeb dyfodol. Yr oedd hwn yn wasan- 
aeth mor bwysfawr, nad oedd un is oruchwyliwr 
yn alluog o hono; ac mewn canlyniad iddo, 
gwneir cynygion o ffafr gyflawn i bawb. Ni 
chauir un dyn oddiwrth iechydwriaeth; oddigerth 
fod y bai arno ef ei hun; ac y mae pob dyn 
gwir rinweddol, o ddechreuad amser i'w ddi- 
wedd, o ba wlad a chrefydd bynag y byddo, yn 
sicr o gael eì wared oddiwrth farwolaeth, a'i 
wneyd yn ddedwydd dros byth. Yn hyn oll y 
mae y Duw Goruchaf i'w ystyried yr achos 
cyntaf, a Christ, megys ei rodd i ddyn syrthied- 
ig, ac megys is weithredydd y Bod tragywyddol 
ac aanibynol hwnw ; mewn cymhariaeth i'r hwn 
nid oes un bod nac yn fawr nac yn dda; ac o'r 
hwn, a thrwy yr hwn, ac i'r hwn y mae pob peth. 

Y mae yr awdwr dysgedig yn ymresymu yn 
y modd canlynol, i'r dyben i brofi rhaghanfod- 
iad Crist. 

Hanes ein Iachawdwr yn y Testament New- 
ydd, yn ínghyd ag amgylchiadau ei fywyd a'i 
weinidogaeth, yn cytuno yn well ag uwchafiaeth 
ei natur, nag a'r dybiaeth wrthwynebol, Y cyf- 
ryw yw ei ddyfodiad i'r byd trwy genhedliad 
gwyrthiol; yr hysbysiadau o'r nef ar ei fedydd, 
a'i weddnewidiad, yn ei gyhoeddi yn Fab Duw, 
ac yn gorchymyn i bawb wrando arno; ei gy- 
hoeddiad o hono ei hun, megys wedi dyfod 
oddiwrth Dduw, i dywallt ei waed er maddeuant 
pechodau; ei ddiniweidrwydd perffaith, a'i 
esiampl ddibechod; y ddoethineb â'r hon y 
llefarai, megys na lefarodd dyn erioed; ei adna- 
byddiaeth o galonau dynion; ei grybwylliad o'i 
ragoriaeth ar Abraham, Moses, Dafydd, ac hyd 
yn nod yr angylion; y galluoedd gwyrthiol trwy 
y rhai y gorchymynodd a'i air megys yn y de- 
chreu, i ryferthwyn beidio, ac y rhoddodd lygaid 
i ddeillion, traed i gloffion, rheswm i walleofiaid, 
iechyd i gleifion, a bywydifeirw ; ei ymroddiad 
i'r gelynion, y rhai a gymerasant ymaith ei ein- 
ioes, wedi dangos mai ei gydsyniad ei hun oedd 
yn rhoddi iddynt awdurdod arno; yr arwyddion 
oeddynt yn canlyn eì ddyoddefiadau a'i farwol- 
aeth; ei adgyfodiad o feirw, a'i esgyniad gor- 
foleddus i'r nef. 

Y mae yn y Testament Newydd hysbysiadau 
eglur a phendant o'i raghanfodiad, Ioan i. 1, 14; 
iii. 13; vi. 61 ; vÌìii. 58 ; xvii. 5; 2 Cor, viii. 9; 
Phil. ìi. 5; at ba rai y gellir ychwanegu y 
tesiunau ag a grybwyllant am greadigaeth 
byd trwy lesu Grist, Ioan i. 3—10; Col.i. 
16; Heb.i. 2. 

Athrawiaeth ffurfiad y byd trwy offerynoliaeth 
y Messia sydd yn gwneuthur athrawiaeth ei gyf. 


RHAG 


688 


RHAG 


ryngwriaeth i'w”achub, a'i weithrediad dyfodol, 
er ei adnewyddiad, yn gredadwy ; oblegyd y mae 
yn ein harwain i'w olygu ef, megys yn dal 
perthynas agos â'r byd; ac â hawl arbenig 
ynddo. Price's sermons, p.p. 153— 192. 

II. Coleddwyr y (trefniant. mewn-gyfaneddol, 
wrth yr hwn y golygir rhag-hanfodiad enaid dyn- 
ol Crist mewn undeb â'r Duwdod, yn gwneyd i 
fyny un person cymysg tan yr enw Logos; trwy 
yr hwn y gwnaethpwyd y bydoedd, ac y gwein- 
yddir holl oruchwyliaethau Rhagluniaeth; a'r 
hwn yn flaenorol i'w gnawdoliaeth a ymddangos- 
odd i'r tadau, mewn agwedd angylaidd, yn hyt- 
rach dynol, megys blaen-brofiad o'i waith yn 
dyfod yn ddyn cyflawn. 

Dywedir fod y dyb hon yn hen iawn; ac fel 
anogaeth i'w choleddu y mae Mr. Ffleming yn 
nodi mai arwiredd (mmnaeim,) dilys yr. Iuddewon 
yn mhob oes yw fod enaid y Messia wedi ei greu 
yn flaenorol i'r holl greaduriaid. Z/leming's 
Christologia, Book II. Chap. 5. Esgob Fowler, 
a Dr. T. Goodwin, oeddynt ddadleuwyr cadarn 
drosti; ac y mae y duwiol a'r caruaidd Dr. Watts, 
iaith yr hwn sydd hynod o eglur, wedi casglu yn 
nghyd bob peth a ddywedir drosti, ag sydd yn 
teilyngu ei alw yn rheswm; megys, yn 

1. Bod Crist yn cael ei osod allan yn mhell 
cyn ei gnawdoliaeth fel cenad neu angel gwahan- 
ol oddiwrth y 'Tad, a chwedi ei anfon ganddo i 
gyflawni gweithredoedd, y rhai a ymddangosant 
islaw urddas y Duwdod i'w cyflawni. Ymddang- 
osiadau Crist i'r Patriarchiaid, a ddarlunir fel 
ymddangosiadau angel, neu ddyn hollol wahanol 
oddiwrth Dduw; eto yn gyfryw ac yr oedd Duw 
mewn modd neillduol yn cyfaneddu ynddo; ac 
â'r hwn yr oedd y natur ddwyfol mewn undeb 
personol. 

2. Dywedir mewn amryw fanau o'r ysgrythyr 
i Grist pan y daeth i'r byd, ymddiosg o ryw 
ogoniant ag oedd yn ei feddiant yn flaenorol i'w 
gnawdoliaeth, Ioan xvii. 4. 5; 2 Cor. viii. 9. Yn 
awr fel yn eì natur ddwyfol yn unig yr oedd yn 


hanfodi cyn hyny, nid oedd alluadwy i'r natur - 


hono, mewn modd priodol, i ymddiosg o un go- 
goniant. 

3. Ymddengys yn angenrheidiol fod enaid 
Crist yn rhag-hanfodi, modd y gallasai gael cyf- 
leusdra blaenorol i roddi ei gydsyniad gweithred- 
oli'r gorchwyl pwysig a chaled o wneyd iawn 
dros bechod. Yr oedd y natur ddwyfol yn an- 
alluog i ddyoddef, ac herwydd hyny nis gallasai 
ymrwymo; ac afresymol meddwl fod y dyn Iesu 
yn rhwym i'r cyfryw ddirfawr boenau trwy ym- 
rwymiad, â'r hwn nid oedd dim a fynasai; gan 
nad oedd, ar y dyb wrthwynebol, un o'i ranau 
cyfansawdd yn hanfodi. 

4. Darlunir y cyfamod prynedigaeth rhwng y 
'Tad a'r Mab, fel peth wedi ei wneuthur cyn seil- 
iad y byd. Y mae meddwl i'r hanfod ddwyfol, 
yr hon sydd yr un yn y fri pherson, i wneuthur 
cyfamod âg ef ei hun, yn ymddangos yn eithaf 
gwrthun. 

5. Crist yw yr Angel a'r hwn yr oedd Duw, 
mewn modd arbenig, mewn undeb ; a'r hwn yn y 
cyfryw undeb, a wnaeth yr holl ymddangosiadau 
ag y sonir am danynt yn yr Hen Destament, 
Gen.iii, 8; xvii, 1; xxviii. 12; xxxii, 24; Ecs. 
ìi. 2, &c. 


6. Yr oedd yr Arglwydd Jehofa, pan yn ym- 
ostwng i ymweled â dynion yn dwyn gydag efryw 
arwydd o fawredd dwyfol. Amgylchid ef âg ym- 
ddangosiad disglaer, tebyg i'r hwn a welid yn aml 
wrth ddrws y babell, aca drigai rhwng y Cerub- 
iaid. Yr Iuddewon a'i galwent Shecinah, hyny 
yw, preswylfa Duw. Herwydd hyn darlunir ef 
megys yn “trigo yn y goleuni, yn gwisgo goleu- 
ni fel dilledyn.” Ymddangosai weithiau megys 
ffurf ddynol yn nghanol y dysgleirdeb hwn. 
Tebyg mai o'r gogoniant hwn yr ymddiosgodd 
Crist pan y cafodd ei wneuthur yn gnawd. A 
hwn y gorchuddiwyd efar ei wedd-newidiad ar y 
mynydd, pan yr oedd “ei wisg yn wen fel y 
goleuni;” ac hefyd ar ei esgyniad oddiar y myn- 
ydd, pan y cymerwyd ef mewn cwmwl dysglaer, 
a phan yr ymddangosodd i Ioan, (Dat. i. 13;) ac 
â'r gogoniant hwn y gweddiodd ari'w Dad ei 
ogoneddu wedi iddo orphen dyoddef. 

7. Pan yr ymddangosai y Duw bendigedig yn 
ffurf dyn, neu angel, y mae yn amlwg fod y gwir 
Dduw yn trigo yn y dyn, neu yr angel hwn; 
canys y mae yn arddelwi enwau a chymeriadau 
mwyaf dyrchafedig y Duwdod. Ac y mae yn 
amlwg fod yr edrychwyr a'r haneswyr santaidd 
yn ei ystyried ef yn Dduw gwirioneddol, gan 
roddi iddo yr addoliant a'r ufydd-dod goruchelaf. 
Gelwir ef, mewn modd priodol, yn “ Angel ei 
gyd-drycholder,” ac yn “ Angel y cyfamod,” 
Esa. 68; Mal,iii. 1. 

8. Yr un Angel yr Arglwydd oedd Duw a 
Brenin Israel. Efe oedd yr hwn a ymgyfamod- 
odd â'r Patriarchiaid; a ymddangosodd i Moses 
yn y berth losgedig; a waredodd yr Israeliaid 
o'r Aifft; a'u harweiniodd trwy yr anialwch; a 
roddodd y gyfraith ar Seina; ac a drigodd wedi 
hyny yn y Cysegr Santeiddiolaf. 

9. Yr angylion a ymddangosasant wedi i'n 
Hiachawdwr ymgnawdoli, nì arddelwasant un 
amser enwau, cymeriadau, nac addoliad priodol 
Duw. Herwydd hyn yr ydym yn easglu mai yr 
Angel yn yr hwn yr oedd Duw, mewn modd ar- 
benig yn preswylio, neu yr hwn oedd mewn 
modd neillduol mewn undeb â'r Duwdod oedd 
yr Angel hwnw, yr hwn, dan yr Hen Destament 
oedd yn arddelwi y cyfryw enwau, ac yn derbyn 
y cyfryw addoliad, sef enaid rhag-hanfodedig 
Crist ei hun. 

10. Y mae Crist yn darlunio ei hun megys yn 
un a'r Tad, Ioan x. 30; xiv. 10, 11. Y mae 
gan hyny fel y gellir casglu oddiyma, y fath 
undeb arbenig rhwng Duw a'r dyn Crist Iesu, yn 
gystal yn ei gyflwr rhag-hanfodedig ac ymgnawd- 
oledig fel y gellir mewn modd addas eì alw y 
Duw-dyn mewn un Person cymysg. 

Tybia y Dr. Watts fod athrawiaeth rhag-han- 
fodiad enaid Crist yn egluro amryw ranau tywyll 
ac anhawdd o'r Ysgrythyr; ac yn dangos hardd- 
wch a phriodoldeb amrywiol ymadroddion ysgry- 
thyrol, y rhai ar y cynllun gwrthwynebol, nis 
gallasid eu canfod. _ Er engraifft :—Gelwir Crist 
**yn ddelw y Duw anweledig, cyntaf-anedig pob 
creadur,” Col.i. 15. Ni all y cyfryw ymadrodd 
fod yn cyfeirio yn unig at ei natur ddwyfol, gan 
fod hono mor anweledig yn y Mab ac yn y Tad; 
gan hyny y mae yn ymddangos mai ei enaid 
rhag-hanfodedig mewn undeb â'r Duwdod, a 
olygir. Yn mhellach, dywedir “ Fed y Duwdod 


RHAG 


689 


RHAG 


yn preswylio yn gorfforol yn Nghrist;” herwydd 


paham, gelwir y trefniant tan sylw, y trefniant | 


mewn-gyfaneddol, Col. ii. 9. Pid. Watts's Glory 
of Christ as God-man; also Dissertalìons on the 
Trinity. ï 

Gwahaniaetha y trefniant hwn oddiwrth Ar- 
iaeth, medd y Dr. Price, yn ei gwaith yn honi 
dau fod, (yn hytrach, dwy natur, yn Nghrist; un, 
y Creawdwr hunanfodol, a'r llall, creadur, wedi ei 
gyfansoddi, trwy undeb annrhaethol a mewn- 
gyfaneddiad, yn un person, a'r un priodoliaethau 
ac anrhydedd yn gymwysiadol at y ddwy. 

Y mae y Parch. Noah Worcester, Duwinydd 
Americanaidd, wedi cynyg cysawd ryw beth yn 
wahanol oddiwrth yr un uchod. Y mae ei ol- 


ygiad ef yn mherthynas i natur arddansoddol | 


(metaphŵsical,) y Cyfryngwr, yn seiliedig ar yr 
enw Mab Duw. Golyga ef fod iaith y Beibl yn 
galw Crist yn “briod, ac yn unig anedig Fab 
Duw,” &c., yn cynwys o angenrheidrwydd ei 
fod effeily, yn ystyr gaethaf y gair, sef ei fod 
felly mor wirioneddol ag yr oedd Isaac yn fah 
Abraham. Canys mewn gwrth-wahaniaethiad i 
angylion a dynion, ac i bawb ag a allant fod yn 


cael eu cyfenwi yn feibion i Dduw trwy greadig- | 


aeth a mabwysiad, gelwir Crist mewn modd pen- 
odedig yn Fab Duw. Gan hyny nid bod rhesymol 
crêedig yw efe; ond bod wedi derbyn ei hanfod- 
iad a'i natur, mewn modd priodol, ac union- 
gyrchol, oddiwrth Dduw. Nid bod hunan-fodol 
yw efe; canys y mae yn annichonadwy i Dduw 
genhedlu Mab hunan-fodol; ond gan fod Crist 
wedi derbyn ei hanfodiad a'i natur oddiwrth y 


'Tad, y mae efe mor wirioneddol yn ddelw y Duw | 
| y bwriadwyd pob un o honynt yn neillduol, 
| wedi ei genhedlu yn weithredol. Hyn oedd barn 


anweledig, ag oedd Seth yn ddelw Adda. Y mae 
efe gan hyny yn Berson o urddas ddwyfol, wedi 
ei gyfansoddi yn Greawdwr y byd, yn angel cyd- 
drychiolleb Duw, yn gyfrwng trwy yr hwn yr 
oedd Duw yn datguddio ei hun i'r Patriarchiaid. 
Yn ol y cynllun hwn daeth Mab Duw yn ddyn, 
neu yn Fab dyn, trwy ddyfod yn enaid coríf dyn- 


ol. Tybia Mr. Worcester, nad yw yr Ysbryd ; 
oes agwlad. Y rhai a gredant mai pan y cenhedlir 


Glan yn berson hunan fodol; ond mai wrth yr 
Ysbryd Glan y golygir, cyflawnder Duw, neu 
ddylifiadau effeithiol cenhedliadol y cyflawnder 
dwyfol. 

Yn mherthynas i drefniant y Dr. Watts, y 
y mae yn agoredi emrywiol o wrth-ddadleuon 
pwysig; a thybir nad yw yn unig ond newid yr 
anhawsderau, ag y mae yn broffesu eu symud yn 
hollol o'r ffordd. 

Terfynwn yr erthygl hwn trwy nodi dau neu 


dri o'r prif wrthddadleuon yn erbyn y trefn- | 
Yn ol y trefniant hwn, yn | 
| au a ddewiswyd; a'r olaf, y cynllun a'r dyben, 


iant tan sylw. l. 
ei natur ddynol, yr Adda cyntaf, yn hytrach 
na'r Adda diweddaf, fel y geilw'r apostol ef, 
yw Crist; ac y mae yn ymddangos yn hollol 
anmhriodoli'w olygu ef, mewn unrhyw ystyr- 
iaeth yn Fab y dyn, gan fod ei enaid, yr hwn 
yw y rhan ardderchocaf o ddyn, mewn bod cyn 
bod dyn yn hanfodi. 2. Y mae yr athrawiaeth 
hono yn gwrth-droi yr holl drefn ysgrythyrol 
gyda golwg ar berson Crist. Yr ysgrifenwyr 
santaidd a ddarluniant Fab y dyn, megys yn 
gyntaf yn ufyddhau, dyoddef, a marw, ac yna 


yn cael ei ddyrchafu, mewn ffordd o wobr, i | 


orsedd gogoniant; ond yn ol y trefniant tan | 
sylw nid oedd y gogoniant i'r hwn y dyrchafwyd | 


ei natur ddynol mewn canlyniad i'w ddarostyng- 
iad, ond ychydig yn fwy nag yr oedd mewn cyf- 
lawn feddiant o hono. yn flaenorol i'w ddarost- 
yngiad. 3. Y mae yn ymddangos yn lleihau, os 
nad yn cwbl ddiddymu, yr engraifft o ostyng- 
eiddrwydd ag y sonia Paul (Phil. ii. 5—11,) 
gyda'r fath hyfrydwch am dano; canys enaid 
Orist, gan ei fod o angenrheidrwydd yn greadur, 
ydoedd bob amser yn was; a golygir gan go- 
leddwyr y trefniant tan sylw, ei fod yn gweith- 
redu tan y cyfryw gymeriad, fel Angel Jehofa, 
tan yr holl oruchwyliaethau blaenorol i'w gnwd- 
oliaeth. 

Gyda golwg ar drefaiant Mr. Worcester, ym- 
ddengys i ni yn mhell o fod yn oleu, ac o fod yn 
taflu goleuni newydd ar y pwnc dyrus hwn. Ar 
genhedliad Mab Duw, y mae efe mewn rhan yn 
mabwysiadu y golygiad Athanasiaidd; gan dyb- 
ied iddo gymeryd lle yn unig mewn amser; er 
cyn sylfaenu'r byd. Y mae yn ei alw yn Berson 
Dwyfol, ond yn peidio a chymhwyso ato un o'r 


| enwau priodol i'r Goruchaf; yn caniatau ond un 


Person yn y Duwdod, ac ar yr un pryd yn 
gwneuthur y Mab yn berson gwahanol oddiwrth 
y Tad: mewn gair y mae yn tebygoli i'r Haner- 
Ariaid uchel, ac y mae ei drefniant yn agored i'r 
holl wrth-ddadleuon, ag sydd i'r eiddynt hwy- 
thau. 

RHAGHANFODIAID; enw a gymhwysir, yn 
1. At goleddwyr y dyb o rag hanfodiad eneidiau, 
neu'r athrawiaeth ag sy'n dysgu i Dduw, cr 
dechreuad y byd, greu eneidiau holl ddynol- 
ryw, er nad ydynt yn cael eu huno â chyrff, 
hyd nes bod y corff arbenig gyda golwg ar yr hwn 


Pythagoras a Phlato, a'u canlynwyr; a hyn hefyd 
oedd golygiad y Cabbaliaid yn mysg yr Iuddew- 
on. Oafodd yr un athrawiaeth ei dysgu gan 


| Iustin Martyr, Origen, ac amryw o'r Tadau Crist- 


ionogol; ac y mae yn cael ei choleddu gan y 
Cyfrinolwyr (A/ystics, yn gyffredinol, yn imnhob 


y coríÍ y mae yr enaid yn cael ei greu, a gyfenwir 
Creuwyr; oud Cenhedledigwyr y gelwir y rhai a 
gredantmai cenhedledig, ac nid crêedig yw'r enaid 
dynol. 2, At y Ahag-Addaiaid. Edr. Rhag- 
Addaiaid. 3. At goleddwyr athrawiaeth rhag- 
hanfodiad Crist. Edr. RAaghanfodiad, Enaid. 

RHAGLUNIO, (rhag-llunio,) llunio, neu 
fwriadu, yn mlaen llaw. 

Er fod cysylltiad agos rhwng ethol a rhaglun- 
io, eto mewn ystyr gaeth, dichon y blaenaf fod 
yn golygu yn fwyaf uniongyrchol, y gwrthrych- 


mewn golwg wrth eu hethol. Gellid meddwl fod 


| hyn yn ngolwg yr Apostol wrth ddywedyd, 


“' Oblegyd y rhai a ragwybu a ragluniodd efe 
hefyd, i fod yn un ffurf a delw ei Fab ef, Rhuf. 
yiii. 20. Edrych Arfaeth, Ethol, F4holedigaeth, 
Jehag-arfaethiad, Rhag-arfaethiaid. 
RHAGLUNIAETH, (rAaglunio,) arolygiad a 
gofal Duw am y greadigaeth ; neu ei waith yn 


| cynal a llywodraethu'r bydoedd. 


Y mae hanfodiad rhagluniaeth yr un mor sicr 
ag yw bod Duw; oblegyd os oes Duw rhaid fod, 
rhagluniaeth, gan fod y ddau wirionedd yn an- 
wahanedig, ac felly yn rhwym o sefyll, neu 


RHAG 


690 


RHAG 


—— Fon 


syrthio yn nghyd. Os oes Duw, (h. y., achos - 


gwreiddiol, anfeidrol berffaith pawb a phob peth,) 
y mae ei anfeidrol berffeithrwydd yn ei addasu i 
lywodraethu pawb a phob peth; ac y mae ei 
berthynas â hwynt, fel eu Creawdwr yn rhoddi 
hawl anwadadwy iddo i wneuthur felly, os nad 
yw yn ei rwymo. Pe golygid nad yw, annichon- 
adwy fyddai rhoddi rheswm am hyny, amgen 
analluawgrwydd neu anewyllysgarwch, neu ddi- 
ffyg modd neu duedd—tybiau hollol anghyd- 
weddawg â'r golygiad o Dduw, ac herwydd hyny 
nas gellir eu caniatau. Os oes Duw, y mae rhag- 
luniaeth; canys nis gall y cyfryw Fod perffaith 
fod yn ddiffygiol o fodd na thuedd i lywodraethu 
ei greaduriaid. Holl alluoedd natur ydynt, o 
angenrheidrwydd, yn ymddibynn arno ef, yr hwn 
a'u gwnaeth. Rhaid i bob peth ufyddhau i 
ewyllys yr hwn a'i galwodd i fodolaeth âi air ; 
a'i gwnaeth o ddim; ac o ran modd i wrth sefyll 
ei ewyllys, sydd o hyd yn ddim. Iddo ef, ac yn ei 
olwg, nid yw'r holl greadigaeth gwmpasog amgen 
“ defnyn o gelwrn, neu fân lwch y clorianau.” 
Hawdd yw iddo ef arolygu pob dygwyddiadau, 
cyfarwyddo holl effeithiau achosion naturiol, 
llywyddu pob damweiniau, darparu er lles cyf- 
undebau a theyrnasoedd, ac er dyogelwch a ded- 
wyddwch pob person unigol ynddynt. Megys 
nad ellir meddwl fod y Goruchaf yn amddifad o 
fodd i lywodraethu'r byd, felly hefyd ni ellir 
golygu ei fod yn amddifad o duedd. Ai rhesymol 
yw dychymygu nad oes gan Dduw un gofal am 
yr hyn y dangosodd gymaint o ofal a doethineb 
wrth ei greu? Ai rhesymol fyddai i ni feddwl, 
y bydd i'r hwn a'n creodd, ac wrth ein creu, a 
gyfansoddodd berthynas dadol rhyngddo ei bun 
a ni, oddiwrth yr hon y mae rhwymau gofal a 
serch yn cyfodi; ai rhesymol, meddaf, fyddai 
meddwl y bydd i'r cyfryw un, wedi'r cwbl, fod 
yn hollol ddisylw a diofal am ei blant a'i deulu ? 
Na, na; ond gallwn' fod yn sicr y bydd i'r hwn 
a roddodd fodolaeth i ni, ofalu hefyd am ein ded- 
wyddwch; y bydd i berffeithrwydd doethineb a 
daioni ofalu am danom, yn mhob amgylchiad, 
can belled ag y byddo hyny yn cyd-sefyll a'i an- 
rhydedd, fel Llywydd cyffredinol. Byddai golygu 
ffordd arall yn gableddus; gan na fyddai amgen 
gwneuthur anfeidrol ddoethineb yn edrychwr 
segur; anfeidrol berffeithrwydd yn fôd diles; 
ac anfeidrol diriondeb yn fod diofal a dideimlad ! 
Meddwl yn y gwrthwyneb fyddai meddwl fod yr 
holl berffeithderau a enwyd ganddo i ateb un 
dyben; oblegyd pa leshad ei fod yn feddianol 
arnynt, heb eu gweithredu; heb wneuthur felly 
mewn amgylchiadau cyfleus ac addas, ni bydd- 
ent amgen meddiant ofer a diwerth. Mewn gair, 
darostwng ffynon rhinwedd islaw llaweroedd o'i 
greaduriaid, y rhai a ofalant am eu heiddo gydag 
hyfrydwch, ac a'u llywodraethant yn rheolaidd 
a chyson, fyddai gwadu rhagluniaeth. Os yw 
natur yn tueddu creaduriaid i ofalu am, a llyw- 
odraethu eu rhywogaeth, a ellir meddwl fod yr 
hwn a osododd y cyfryw duedd ynddynt hwy yn 
amddifad o'r peth ei hun ?. Na ellir ddim. Gan 
hyny, os oes Duw, y mae rhagluniaeth. 

Heblaw hyny, y mae cydsyniad geiriol ac ym- 
arferol yr holl genhedloedd yn mhob oes a gwlad ; 
hanes y byd a'r eglwys, crefydd ac annuwioldeb, 
goleuni natur, profiad personol, a thystiolaeth 


eglur a phendant, fewnol ac allanol yr ysgry- 
thyrau santaidd, yn eglur brofi fod rhagluniaeth. 
At yr holl bethau hyn, gellir ychwanegu yr an- 
hepgorol angenrheidrwydd o honi, yn nghyd â'r 
canlyniadau arswyduso'i gwadu, fel prawfcadarn, 
tebygol, o'i hanfodiad. Heb Dduw, ac o ganlyn- 
iad heb ragluniaeth, nis gallai'r byd ymgynal, 
mwy na bod; eithr syrthiai i'w ddiddymdra 
dechreuol. Heb Dduw, ac o ganlyniad heb ray- 
luniaeth, ni allai hanfodi, mwy na theyrnas heb 
lywodraeth, neu long ar y weilgi heb lyw, llyw- 
ydd, a chwmpawd. Hebddi, buan yr elai i an- 
nhrefn, yn gymysgfa, ac i ddinystr. Hebddi, ni 
fuasai genym un sylfaen i ymddiried, na gobeith- 
io yn yr Arglywydd, galw arno mewn gweddi, 
nac i ymgysuro ynddo, mewn un cyflwr, nae am- 
gylchiad, yn y bywyd byr a thrallodedig hwn. 
Gwadu rhagluniaeth yw dinystrio crefydd, ac 
agor drws i bob anghysur, ac annhrefn. “' Yr 
Arglwydd sydd yn teyrnasu ; cryned y bobloedd. 
Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu, gorfoledded y 
ddaear, a llawenyched ynysoedd lawer.” Beth 
all roddi seiliau cadarnach o lawenydd a gorfol- 
edd i'r doeth a'r da, na'r cyfryw ystyriaeth? 
Pwy a garai fod mewn llong ar y cefnfor heb 
lywydd, na cwmpawd? A phwy yn ei synwyr 
a ddichon goleddu y chwenychiad am eiliad, ì fyw 
(pe byddai hyny yn alluadwy,) ar y ddaear 
heb Dduw a rhagluniaeth ?. “*Beth, (medd un 
awdwr,) a ddichon ein cynysgaeddu â chysur 
rhagorach na'r sicrwydd nad ydym yn byw mewn 
byd gwrthodedig ac amddifad—nad ydym wedi 
ein gadael gan Awdwr goruchel natur, na'n 
rhoddi i fyny i awdurdod damwain a thynghed- 
fen; ond ein bod, bob amser, tan nodded a gol- 
ygiad Llywydd anfeidrol ddoeth, yr hwn sydd 
yn golygu yn wastadol ddiogelwch a dedwydd- 
wch ei greaduriaid a'i ddeiliaid ufydd; ac heb 
ganiatad yr hwn nid oes un gallu a ddichon ein 
niweidio, nac un drwgi ddygwyddini? Ystyr- 
iwn gyflwr a sefyllfa y natur ddynol, a bydd i ni 
gael y sail gyfiawnaf i lawenhau yn llywodraeth 


.anodded y Pen-Arglwydd holl-ddigonol hwn. 


Yn annigonol i'n dedwyddwch ein hunain; yn 
ansicr or hyn y gobeithiwn am dano; yn an- 
nigonol o'r hyn sydd yn ein meddiant, ac yn cael, 
yn aml, ein hamgylchynu gan anhawsderau an- 
orfodadwy i ni; yn cael yn fynych ein cwmpasu 
â pheryglon, y rhai ni feddwn na doethineb i'w 
rhagweled, na gallu i'w gwrthsefyll, na chyfrwys- 
deri ddianc arnynt; ynom cin hunain, yn gyf- 
lawn o angenion a gwendidau; yn agored i ni- 
weidiau a chreulonderau oddiwrth eraill ; fel hyn, 
yn cael ymosod arnom o bob tu ; yn agored i der- 
fysgiadau mewnol, ac i anffodiau allanol ; pa ddi- 
ogelwch a allasai fod genym rhag peryglon, neu 
pa gysur o tanynt, pe gallasem olygu nud oedd 
un gallu uwchben yn medru eu troi o'r neilldu, 
neu ein cynal o tanynt? un Bod goruchel, af 
yr hwn y gallwn apelio, ac yn nhiriondeb yr 
hwn y gallwn ymddiried gyda hyder! I olwg 
rheswm, y fath ddiífeithwch erchyll yr ymddang- 
osai bywyd; mor gymylog fuasai rhagolwg, mor 
anghysurus ein pererindod trwyddo, pe na chred- 
asem fod llaw holl ddigonol ac anfeidrol dda- 
ionus, mewn modd anweledig, yn cyfarwyddo 
ein. camrau, yn ein tywys trwy'r amrywiol 
ddygwyddiadau ag a'n cyfarfyddant, a thrwy'r 


RHAG 


691 


RHAG 


holl filoedd 

Gyda golwg ar ei goruchwyliaethau, rhaglun- 
iaeth sydd naill ai yn gyffredinol neu neillduol. 
Fel darlun dyn wedi eì dynu yn gywrain, y mae 
ganddi olwg gyffredinol ar bawb, tra y mae yn 
edrych mewn modd neillduol ar rai. ““ Llygaid 
yr Arglwydd (goruchwyliaethau ei ragluniaeth, 
medd CharnocŴ,) ydynt yn edrych ar yr holl 
ddaear, ìi ddangos ei hun yn gryf gyda'r rhai sydd 
â'u calon yn berffaith tuag ato ef,” 2 Cron. xvi. 
9. Edr. hefyd Mat. xxiv. 22; Rhuf. viii. 28. 
Tra y mae rhagluniaeth Duw yn gofalu yn gyff- 
redinol am yr holl greaduriaid, y mae yn gofalu 
mewn modd neillduol am ddyn: : a thra y mae yn 
gofalu yn gyffredinol am holl ddynolryw, ymae yn 
gofalu mewn modd neillduol am y rhai a ofnant yr 
Arglwydd. Megysnad yw gwaith brenin yn gofalu 
yn gyffredinol am ei ddeiliaid, a thad am ei dyl- 
wyth, yn un rhwystr iddynt ofalu mewn modd 
neillduol am eu plant; felly nid yw gwaith Duw, 
yn ei ragluniaeth, yn gofalu yn gyffredinol am 
ei holl greaduriaid, yn un atalfa iddo ofalu, mewn 
modd arbenig am ei blant mabwysiadol ac ufydd. 
Gwadir hyn gan rai. Ond fel y sylwa ysgrifen- 
“ydd rhagorol, “ Y mae y dyb a goleddir gan 
rainad yw rhagluniaeth Duw yn golygu dim 
mwy nag arolygiad cyffredinol deddfau natur, 
heb gyfranu yn achosion neillduol unigolion, yn 
wrthwyneb, yn gystal i reswm ag i'r ysgrythyr. 

“Y mae yn gwneyd llywyddiaeth yr Hollalluog 
yn hollol laes ac ansicr, ac yn cymeryd ymaith 
bob sylfaen ymddiried yn ei nodded ; oblegyd, 
ar y cyfryw dybiaeth, dir fyddai caniatau fod y 
rhif luosocaf o amgylchïadau dynol yn bwhwman 
mewn modd anwadal, heb na rheol i'w cyfar- 
wyddo na nôdi gyrchu ato. Athrawiaeth un- 
ffurfiawg yr ysgrythyrau santaidd yw, nad oes 
dim yn dygwydd trwy'r holl fydysawd heb Dduw ; 
bod ei law yn gweithredu yn gyson â'i arfaeth 
neu ei oddefiad, yn cyfryngu yn y cwbl; nad 
oes dim yn ormod neu rhy anhylwyth iddo i'w 
drafod, na dim mor fach ac anghyfrifol ag i fod 
islaw ei sylw a'i ofal. Tra y mae efe yn cyfar- 
wyddo yr haul a'r lloer yn eu gyrfa trwy'r nef- 
oedd; tra yn y byd isaf hwn, y mae yn llywio 
ymerodraethau, gostegu twrf y dyfroedd, a 
therfysg y bobloedd, y mae ar yr un pryd yn 
gwylio dros y dyn tlawd duwiol, yr hwn yn nir: 
gelfa ei fwthyn sydd yn ei wasanaethu a'i addoli 
ef.” 

“Yn mha fodd, yn wir, y mae rhagluniaeth 
yn cyfryngu mewn amgylchiadau dynol; trwy 
ba foddion y mae yn effeithio meddyliau a chyng- 
horion dynion, ac etoar yr un pryd heb ddi- 
nystrio rhyddid eu dewisiad, ydynt destunau 
tywyllion a dirgel, wedi rhoddi achlysur o lawer 
dadl ddyrus. Cofiwn ned ywy dullfy mae Duw yn 
effeithio symudiad y cyrff ne fol, ansawdd y gallu 
anweledig trwy yr hwn y mae efe yn cyfarwyddo 
yr haul a'r lloer, y planedau, y ser, a'r cometau, 
yn eu gyrfa trwy y nefoedd, íra yr ymddangos- 
anti ni yn symudwyr rhyddion, yn wrthrychau 
llai anegluradwy i ni, nag yw y dull y mae efe 
yn effeithio cynghorion dynion. Ond er fod dull 
y gweithrediad dwyfol yn aros yn anhysbys i ni, 
eto y mae y ffaith o effeithioldeb goruwch-lyw- 
yddol mor sicr yn y byd moesol ag yw yn yr un 
naturiol. Mewn achosion yn y rhai y mae y 


peryglon aosodir ar ei n ffordd.” 


ffaith yn anwadadwy eglur, nid ydym at ein 
rhyddid i ameu ei gwirionedd, yn unig am nad 
ydym yn deall y modd y maent yn cael eu dwyn 
oddiamgylch. Nid oes dim yn amlycach, yn ol 
tystiolaeth yr ysgrythyrau na bod gan Dduw law 
yn yr hyn oll sydd yn cymeryd lle yn mhlith 
dynion; na'i fod yn rheoli ac yn goruwch lyw- 
yddu pob dygwyddiad, er ateb dybenion ei lyw- 
odraeth ddoeth a chyfiawn. Yn wir, y mae yn 
hollol annichonadwy i ni olygu Duw mewn un 
wedd fel Llywydd y byd, heb olygu ei lywodraeth 
yn cyrhaedd yr holl ddygwyddiadau ac sy'n cy- 
meryd lle. Ar y dybiaeth o ragluniaeth neill- 
duol, y mae eu haddoliad a'u gweddïau yn seil- 
iedig. Ei holl berffeithderau fyddent yn ddifudd 
ini, pena fyddont mewn gweithrediad ar bob 
achlysur ag y byddo amgylchiadau ei greaduriaid 
yn galw am iddynt fod. Yn y cyfryw amgylch- 
iad ni fyddai yr Hollalluog amgen edrychwr 
diofal ar ymddygiad ei ddeiliaid, yn parchu yr 
ufydd a'r gwrthryfelgar yn ogyfuwch. 

** Hefyd, rhaid fod profiad pob un yn dwyn 
tystiolaeth i raddau mwy neu lai i'r mater dan 
sylw. I'r perwyl hwn nid oes achos i ni gy- 
feirio at y cyfnewidiadau disymwth annysgwyl- 
iadwy hyny, ag a barasant syndod weithiau i 
genhedloedd cyfain, gan dynu eu sylw at law 
amlwg ynef. Nid oes angen i ni apelto at hanes 
y gwladeiddiwr a'r rhyfelwr, yr awyddus a'r 
anturiol, Cawn gyfyngu ein sylw at y dynion 
a arweiniasant y bywyd mwyaf gwledig a syml, 
y rhai ni choleddasant chwenychiad i ymadael 
a'r dull mwyaf cyffredin o fywioliaethu.. Mewn 
pa gynifer o amgylchiadau y teimlasom 
ni ein bod dan oruwchlywyddiad gallu gor- 
uchel, ar yr hwn yr oedd cyflawniad ein 
dymuniadaua'n bwriadau yn dybenu? Gyda 
hyfrydwch ffurfiasom ryw gynllun anwylgu: 
tybiasom i ni ragweled a rhaglunio gogyfer a'r 
cwbl a allasai ddygwydd; lluniasom fesurau 
gyda'r fath ddoethineb wyliadwrus, fel y cyfrif- 
em ein hunain yn hollol amddiffynedig a_ diogel 
ar bob llaw! Ond wele, cymerodd rhyw am- 
gylchiad bychan, nad oeddym ni yn ei ragweled 
le, yr hwn, er nad ymddangosai ar y cyntaf o 
un pwys, eto a drodd y cyfan yn y gwrthwyneb, 
a ddyfethodd ein holl obeithion. Droion eraill, 
caniatawyd i'n cynghorion a'n cynlluniau i 
lwyddo. Ar y cyfryw achlysuron canmolasom 
ein doethineb, ac eisteddasom i wledda ar y ded- 
wyddwch a enillasom. Er ein syndod, cawsom 
nad oedd dedwyddwch yno, a bod ordinhad Duw 
wedi sefydlu na byddai ond gwagedd yn unig. Yr 
ydym yn ymgais am lwyddiant, ac yn methu a'i 
oddiweddu. Weithiau y mae yn dyferu o hono ei 
hun arnomyn hollolann ysgwyliadwy. Dedwydd- 
wch dyn sydd yn ymddibynu ar ffynhonellau 
dirgel rhy gynil a manylaidd i gael eu trin wrth 
gelfyddyd ddynol. Y mae yn arddelwi cytundeb 
ffafrol amgylchiadau allanol â sefyllfa y meddwl. 
Dwyn oddiamgylch y cyfryw gyd-daraw- 
iad ar bob achlysur, sydd yn mhell tu hwnt 
i'w allu ef. Ond yr hyn y gall Duw bob 
amser ei effeithio yw, gan fod pob amgylchiad 
allanol yn cael ei drefnu yn ol ei ewyllys ef, a 
bod calonau holl ddynolryw yn ei law, i'w troi 
fel yr afonydd dyfroedd, lle y byddo da yn ei 
olwg. Oddiwrth anmherffeithrwydd ein gwy- 


RHAG 


692 


RHAG 


bodaeth er sicrhau beth sydd dda i ni, a diffyg- 
olrwydd ein modd i effeithio y cyfryw ddaioni 
pan yn ei wybod. Y mae yr holl siomedigaeth- 


au ac ydynt yn tystiolaethu yn feunyddiol nad | 
yw ffordd dyn ynddo ei hun yn cyfodi. Nid | a 
' | gwyliad hwn—cymerer ymaith y grediniaeth o 


yw efe yn Arglwydd ei goelbren ei hun; er y 
gall ddyfeisio. ; 
a all beri fod y dygwyddiad lleiaf yn gyfrwng 
effeithiol ei ragluniaeth, er goruwch lywodraethu 
cynlluniau perffeithiaf dynion. ; 

““Dygwyddiad, damwain, a thynged ydynt 
eiriau ag yr ydym yn fynych yn clywed eu 
crybwyll; ac y mae llawer yn cael eu priodoli 
iddynt yn mywyd dyn. Ond geiriau heb ystyr 
ydynt, neu gan belled ag y mae ystyr iddynt, 
nid ydynt amgen enwau ar oruchwyliaeth anad- 
nabyddus rhagluniaeth ; oblegyd sicr yw nad oes 
dim yn holl fyd Duw yn cymeryd lle heb achos, 
neu yn ofer. Y maei bob dygwyddiad ei ddy- 
ben penderfynedig eihun. Holl gymysgfa achos- 
ion dynol, a'r dirgelion dyrus yn y rhai nid ydym 
ni yn medru canfod dim goleuni; y cruglwyth o 
annibendod ac annhrefn 24g y maent yn aml yn 
ei osod o'n blaen, sydd oll yn eglurder a threfn, 
yn ngwydd yr hwn sydd yn trefnu ac ynllyw- 
yddu yn y cwbl, ac yn dwyn i ben bob dygwydd- 
iad yn ei bryd a'i le priodol. Yr Arglwydd sydd 
'yn eistedd ar y llif-ddyfroedd. Yr Arglwydd 
sydd yn peri ì gynddaredd dyn ei folianu ef, 
megys y mae yn gwneuthuri'r cenllysg a'r gwlaw 
ufyddhau i'w orchymyn. Y ae efe wedi par- 
otoi ei orseddfa yn y nefoedd; a'i frenhiniaeth. 
sydd yn llywodraethu ar bob peth. Calon dyn a 
ddychymyga ei ffordd; ond yr Arglwydd a 
drefna ei gamrau.” 

“Nid yw canlyn olion rhagluniaeth yn golygn 
dim mwy na gweithredu mewn cydgordiad â 


Duw sy'n trefnu; Duw yr hwn | 


rheol dyledswydd, doethineb, a diogelweh, mewn | 


unrhyw amgylchiad arbenig, yn ol cyfarwyddyd 
a phenderfyniad gair achyfraith Duw. ; 
hwn sydd yn cymeryd golwg addas ar y sef- 
yllfa y mae wedi ei osod ynddi, sydd yn ei chy- 
mharu â rheolau y gair, can belled y maent yn 
taro ei amgylchiad, ac yn gweithredu mewn 
cydagweddiad â hwynt sydd yn canlyn cyfar- 
wyddiadau rhagluniaeth. l'r dyben i wybod 
ewyllys Duw gyda golwg ar ragluniaeth, y mae 
yn angenrheidiol wrth ymbwyll, ymgynghoriad, 
a gweddi. Nid yw yr arwyddion o'r ewyllys 
ddwyfol mewn unrhyw achos arbenig, i'w casglu 
oddiwrth ein tueddiadau ni ein hunain, ein ty- 
mherau arbenigol, dull ymadroddion yr ysgry- 
thyrau, cyffroadau, nac hyd yn nod oddiwrth y 
dygwyddiad, gan na ddichon hwnw bob amser 
fod yn rheol i farnu; ond beth bynag a ym- 
ddangoso yn ddyledswydd briodol, yn wir 
ddoethineb, yn angenrheidrwydd hollol, dylem 
ei ystyried megys ewyllys Duw.” 

Wrth derfynu, sylwn, “ Nad oes un egwyddor 
arall amgen yr hon a gadarnhawyd genym wedi 
ei chofleidio trwy ffydd ddisigl, ac yn cael ei 
chymdeithasu âg ymddygiad addas, yn alluog i 
roddi gorphwysdra a thawelwch i'r meddwl; i 
gynhyrfu ein gobaith, neu ostegu ein hofnau; i 
roddi gwir foddlonrwydd i ni yn mwyniant byw- 
yd, neu i weini cysur i ni yn ei ofidiau. Os yd- 
ym yn credu fod Duw yn llywodraethu y byd, 
ei fod yn trefnu ac yn goruwchlywyddu pob 


Efe, yc | 


| lawn i'w addef, na'i arddel. 


amgylchiad, a'n bod ninau yn wrthrychau ei 
ofal rhagluniaethol, nis gallwn fod un amser 
yn amddifad o gysur; y mae genym yn wastad- 
ol sail i obeithio, a phob amser olwg am gy- 
morth. Ond cymerer ymaith y gobaith a'r dys- 


Dduw, a rhagluniaeth oruwehlywyddol, ac o'r 
holl greaduriaid, dyn fydd y truenusaf; bydd 


| yn amddifad o bob cysur, o bob cynhaliaeth o 


dan y gofidiau presenol, ac o bob diogelwch rhag 
peryglon dyfodol.” _ See  Charnock, Flaeel, 


| Hoackwell, Hopkins, Sherlock, Oollings, and Faw- 


cel, on Providence; Gill and Ridgley's Body of 
Diinity; Blair's Sermons, Vol. V., Ser. 18; 
Forsyth's Piece on Providence; Wollaston's Re- 
lìgion of Nature Delineated, Sec. V. 

RHAGLUNIAETHIAD, (rhagluniaeth) llun- 
iaethiad blaenorol, rhagderfyniad, neu ragfwriad. 
Kdrych Arfaeth, Etholedigaeth, Rhag-arfaethiad, 
Rhag-arfaethiaid, Rhag-derfyniad. 

RHAGORFRAINT, (rhagor-braint,). hawl, 
meddiant, anrhydedd, neu awdurdod oruchel; 
hefyd unrhyw fantais, trwy ddefnyddio yr hon 
y galluogir ei deiliaid i gael lles, neu i fod o les ; 
a'r hon sydd i'w hystyried, naill ai yn naturiol, 
gwladol, neu grefyddol.“ Rhagorfraint Jacob,” 
yw un o enwau ysgrythyrol Jehofa, yn cyfateb i 
““ Ardderchawgrwydd Jacob. Cym. Amos viii. 
/;â Nah.ii.2. “Gogoniant ei bobl Israel,” 
oedd efe. Y fraint oruchel a feddent, oedd ei fod 
ef yn eu mysg, ac yn Dduw iddynt. Edr. Braint. 

RHAGORIAETH, (rkagor,) ewahaniaeth, 
uwchafiaeth, blaenoriaeth, cyneddfau, manteis- 
ion, sefyllfa, rhinwedd,” neu awdurdod, Rhuf. 
li.l. 

RHAGRITH, (r^hag rhith,) blaen, neu ar- 
ffugiad; ymddangosiad croes i'r gwirionedd ger 
bron dynion, gyda bwriad i dwyllo. Y gair Heb. 
mm, Choneph, a gyfieithir rhagrith, a arwydda 
orchuddiad, neu gymyliad ; yn yr hyn y mae han- 
fod rhagrith yn gynwysedig. Annuwioldeb yn 
ngorchudd crefydd, celwydd yn ngwisg gwirion- 
edd, halogrwydd yn nhrwsiad santeiddrwydd, 
gelyniaeth yn nillad cariad, ydyw rhagrith. 
Aflendid tan orchudd ydyw, Math. xxiii. 25—28. 

Arwyddion, neu nodau rhagrith, ydynt yn 1. 
Anffurfiad y wynebpryd, Math. vi. 16. 2. Siarad- 
garwch, yn neillduol mewn gweddi, Math. vi. 
7/; xxiii. 14; Mare xii. 38.. “ Mwyaf trwst, 
trwst llestri gweigion.” Diar. 3. Awydd am 
hunan-glod, Math. vi, 1—5; xxiii. 5—7. 4. 
Ufydd-dod arwynebola hanerog, Math. xxiii. 
23. 5. Cyflawniad anwadal ac orioe o ddyled- 
swyddau crefydd, Job xxvii. 8, 9; Ps. lxxviii. 
91—937. 6. Parodrwydd i farnu a beio eraill, ac 
i ganmawl eu hunain, Math. vii. 1—5; Luc 


| xviii. 9—12, 


Y cyfareddau goreu yn ei erbyn ydynt, yn l. 
Ystyriaeth o'i ansawdd wrthun, atgas, a ffiaidd. 
Rhestrir ef yn mysg y pechodau ffìeiddiaf; ac 
nid oes dim gwaeth yn cael eì ddanod i neb na 
rhagrith, yn ngair Duw, 1 Pedr ii.l; Math. 
xxiii, 28; Luc xii. 1; Act. xiii. 10. Nid oes 
neb a feiddia ei amddiffyn, na'i ganmol. Y mae 
pawb yn ei gondemnio; ac nid oes neb yn fodd- 
Mor ffiaidd ydyw 
yn ngolwg ei goleddwyr, fel yr ymdrechant, hyd 
y gallant, i'w ddirgelu; a phan na byddo hyny 


695 


RHA 


GE mr 


———— —— —— 


yn alluadwy iddynt, ni rusant ei wadu. Nid oes 
neb a'i coleddai ond yn unig ar y dybiaeth y gall 
ei guddio oddiwrth ddynion. 2. O'r gofal, y 
drafferth, y boen, a'r llafur angenrheidiol i'r 
dyben i'w weithredu, ei ddirgelu, a'i amddiffyn. 
Y mae gan gywirdeb neu ddiragrithrwydd, fan- 
teision mawrion ar dwyll a rhagrith. Y llwybr 
egluraf, rhwyddaf, dyogelaf, a sicraf, ydyw. Y 
mae iddo lawer llai o ofid ac anhawsder, o berygl 
ac enbydrwydd, Y ffordd feraf a rhwyddafi 
anrhydedd a gwir ddedwyddwch ydyw. Tra y 
mae y rhagrithiwr yn rhwym bob amser o fod 
ar eì wyliadwriaeth, rhag iddo mewn gair neu 
ymddygiad fradychu ei hun; tra mae yn chwa- 
reu rhan annaturiol, tro y mae yn wastadol yn 
treisio ac yn ffrwyno ei deimladau a'i dueddiad- 
au, nid oes gan y cywir galon ddim i'w wneuth- 
ur ond ymddwyn fel y mae yn meddwl, yn credu, 
ac yn teimlo; yr hyn sydd orchwyl rhwydd a 
hyfryd i'w gyflawni yn gyffredin bob amser. 3. 
O'r niwaid y mae yn ei wneuthur yn awr i'w 
: ddeiliaid. Llwgr marwol ydyw, yn anafu rhanau 
bywiol yr enaid. Y mae yn caledu y gydwybod, 
ac yn dinystrio pob gogwyddiad daionus yn yr 
' ewyllys. Yn y galen y mae fel gwenwyn yn y 
ffynon, yn ymgymysgu â'r dwfr, ac yn effeithio 
ar yr holl ffrydiau. Y mae yn troi y feddyg- 
iniaeth, sef ymarferiadau crefyddol, yn wenwyn ; 
_ gan fod mynych gyflawniad o ddyledswyddau 
: crefydd yn caledu y rhagrithiwr ac yn ei ga- 
darnhau yn ei ragrith, yn lle ei dyneru a'i sant- 
eiddio. Y mae y galon lle teyrna8a yn gyflawn 
o bob twyll a phob ysgelerder, ac yn gwbl an- 
alluog o argyhoeddiadau nac argraflìadau sant- 
aidd oddiwrth air ac Ysbryd Duw. 4. O'r an- 
hawsder yn hir, ac o'r anmhosiblrwydd hollol 
i'w guddio oddiwrth yr Arglwydd. Peth an- 
hawdd yw chwareu y rhagrithiwr mor berffaith 
o hyd yn ngwydd dynion, na fydd i ryw am- 
gylchiad neu gilydd ddangos iddynt wir gymer- 
iad y twyllwr. Ond os dichon iddo trwy ofal 
ac ymdrech lwyddo i dwyllo dynion, nid yw yn 
alluadwy iddo trwy neb rhyw ddichellion, 
dwyllo chwiliwr y galon. Tywyllwch a chysged 
angau nis gallant ei guddio o wydd Duw. Hys- 
bys yw efe yn ei holl ffyrdd ; ac nid oes air ar 
ei dafod, na meddwl yn ei galon, yn guddiedig 
rhagddo; canys y mae pob peth yn noeth ac yn 
agored i'w lygaid ef. Un ffunud yw tywyllwch 
agoleunii Dduw ; ac iddo ef, haner nos a oleua 
fel dydd. 5. O gasineb Duw ato, a'i hollol 
anghymeradwyaeth o bawb sydd yn ei goleddu, 
ac yn byw ynddo. Medr yr Arglwydd, yn yr 
Iawn, gyd-ddwyn a llawer o waeledd ac anmher- 
ffeithrwydd ; ond ni fedr gyd-ddwyn â rhagrith, 
Duw y gwirionedd yw Duw. Y gwirionedd y 
mae yn ei garu, ac ar y gwirionedd y mae yn 
edrych, Ps.li. 6; Jer. v. 3. ““ Yr hwn a ddy- 
wed wir yn ei galon, yn unig a drig yn ei babell 
ef, ac a breswylia yn mynydd ei santeiddrwydd,” 
Ps.xv.1,2. A chalon gywir yn unig y gellir 
ei wasanaethu ef mewn modd cymeradwy; ac 
hebddi nis gall neb na dim fod yn dderbyniol 
ganddo, Ps.l. 7—20; Heb. x. 22. 6. O'r gwaeau 
trymion a gyhoeddir uwchben y rhagrithiwr yn 
ngair Duw ; ac o'r dialedd dychrynllyd a'u go- 
ddiwes. Ni lefarodd Crist gymaint, nac mor 
llym, yn erbyn un pechod, a rhagrith; ac ni 
A'R 


chyhoeddodd gynifer o waeau uwch ben neb 


pechaduriaid a rhagrithwyr, Math. vi, 1—18: 
xxiii. 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 29. Nid aml- 
ach y rhybuddiodd ei ddysgyblioni ochelyd un 
pechod na'r pechod ffiaidd hwn, Luc xii. 1, &c. 
I arwyddo echryslondeb y dialedd a ddisgyn ar 
ragrithwyr, dywed Crist yy bydd i Arglwydd y 
gwas drwg a “' gurodd ei gydweision, ac a fwyt- 
aodd ac a yfodd gyda'r meddwon, osod eì ran 
ef gyda'r rhagrithwyr, Math. xxiv. 48—9l. 
Edr. A4nwbredd, Celwydd, Cywirdeb, Gwirionedd, 

Onestrwydd. 

RHAGRITHIWR, (rhagrith-gwr,) wun yn 
ymddangos yn fwriadol yr hyn nad yw, er mwyn 
twyllo eraill, Math. vii. 5. Y gair Groeg 
Ymoxkpunce, (Hypocrites/( sydd gyfansawdd o 
vro, êan, & kpure, barnwr; ac yn arwyddo un 
yn ymddangos (megys taflod-chwareuwr, stag- 
player,) yn nghymeriad gwr arall; yr hwn nid 
yw i gael el farnu wrth ei wisg a'i ymddangoiad 
ar y daflod, (s/age,) ond wrth yr hyn yw o dan- 
yni; sef wrth yr hyn yw wedi dyfod i lawr ac 
ymddiosg. Y cyfryw yw y rhagrithiwr; gan 
ei fod yn ymddangos yn enw ac agwedd Cristion 
heb fod felly mewn gwirionedd. Y mae ganddo, 
medd un awdwr, gymeriad dyblyg—un naturiol 
ac un celfyddydol. Y mae yn cadw y blaenaf 
iddo ei hun, ond yn gwisgo yr olaf megys gor- 
chudd, i'r dyben i ymddangos ynddo ger bron 
dynion. Y blaenaf yw ei wir gymeriad, ond yr 
olaf ei gymeriad ffugiol. Herwydd hyn dywedai 
Basil mewn modd cynil, “ Nad yw y rhagrithiwr 
wedi dyosg yr Aen ddyn, eithr wedì gwisgo y 
newydd ayno.” 

' Dengys y sylwadau uchod y gwahaniaeth 
rhwng rhagrithiwr a hunan-dwyllwr. Y mae 
y blaenaf yn ymddangos yr hyn y gwyr nad yw;; 
ond yr olaf yn meddwl ei fod yr hyn nad yw ; y 
blaenaf yn ymddangos gn fwriadol yr hyn y 
gwyr nad yw, er mwyn twyllo eraill; a'r olaf 
yn ddifwriad yn ei dwyllo ei hun, trwy feddwl, 
heb seiliau digonol, ei fod yr hyn y mae y llall 
yn chwenych i eraill feddwl ei fod, ond y gwyr 
ei hun nad yw. Yr olaf sydd. wrthrych diesgus 
o dosturi; ond y blaenaf yn wrthych eilwng o 
ddirmyg pawb a'i hadwaenant. Y blaenaf â 
lywodraethir gan hunan glod, hunan elw, neu 
ofnau; ond yr olaf gan hunan gariad, anwybod- 
aeth, neu serchiadau gorwyllt, Math. vi. 1—9, 
16; xxiii. 5—7; Judas 16; Rhuf. x. 2, 3. 

Gellir gan byny ddosbarthu rhagrithwyr i dri 
dosbarth; sef rhagrithwyr bydol; rhagrithwyr 
beilchion; a rhagrithwyrofnog. Y rhai blaenaf 
a ragrithiant megys y gwnaeth Balaam a Judas, 
er mwyn elw bydol; yr ail, megys y Phariseaid, 
er mwyn parch ac anrhydedd; a'r rhaifolaf, 
megys yr Israeliaid gynt, rhag ofn, Ps. lxxviii, 
34—37 ; lxxxi. 15. 

Dichon hefyd nad oes cnd fri math o hunan- 
dwyllwyr; rhai deddfol; rhai efengylaidd; a 
rhai penboeth, neu orwyllt. Y rhai blaenaf, er 
nad ydynt yn cashau pechod, nac yn caru rhin- 
wedd, a ymwrthodant â'u harferion drygionus, 
ac a gyflawnant weithredoedd da, er mwyn go- 
chel uffern, ac enill y nef, Rhuf. x. 3; yr ail, er 
nad ydynt yn caru santeiddrwydd, a lawenhant 
yn addewidion yr efengyl, Math. xiii. 20, 21; 
a'r rhai olaf a sylfaenant eu hyder am ddedwydd- 


RHA 


694 


RHA 


wch y nef ar eu teimladau poenus neu gysurus— 
ar weledigaethau neu freuddwydion—neu ardyst- 
iolaeth ddychymygol, uniongyrchol o'u hawl yn 
Nghrist, Math. xiii. 39 ; 2 Cor. xi, 12—14. .Edr. 
Duwioldeb, FHunandwyll, Penbeethni, Rhagrith. 

RHAGWYBOD, (rhag-gwybod,) gwybod yn 
flaenorol, neu yn mlaen llaw. 

Yn Rhuf. viii. 29, y mae rhagwybod yn eglur 
yn cynwys mwy na rhagwybodaeth' noeth; 
oblegyd felly, y mae Duw wedi rhagwgbod pawb, 
ïe, v rhaì na ddarfu iddo eu rhaglunio i fod yn 
unffurf â delw ei Fab. Y mae yn arwyddo gwy- 
bodaeth gymeradwyol (Sctentiam approbationis,) 
medd Pererinus. Y mae gwybod neu adnabod, 
yn fynych yn yr ysgrythyrau santaidd, yn ar- 
wyddo mwy na gwybodaeth noeth, sef hyfryd- 
wch a chymeradwyaeth, Ps.i. 6; 2 Tim. ii. 19. 
Herwydd hyn y mae yn naturiol meddwl fod 
rhagwybod yn arwyddo rhag-gydnabod, neu 
ragddewis. Hyn, tebygol, yw ei arwyddocad yn 
y lle rhag gyfeiriedig. 

RHAGWYBODAETH, (rhag wybod,) gwy- 
bodaeth flaenorol, neu ddullweddiad (modifica- 
tion) gwybodaeth. Megys nad yw gras, haelioni, 
a thrugaredd amgen dullweddiad daioni; a holl- 
alluogrwydd amgen dullweddiad gallu; felly 
hefyd nid yw hollwybodaeth a rhagwybodaeth 
amgen dullweddiad gwybodaeth. Pan yn golygu 
pob peth a fu, y sydd, ac a ddaw, gelwir gwybod- 
aeth yn hollwybodaeth ; pan yn golygu yn unig 
yr hyn a fydd, rhagwybodaeth ydyw. 

Mewn ystyr gaeth a phriodol, nid oes neb yn 
feddianol ar ragwybodaeth ond Duw, Esa. xlv. 
21; xlvi. 9,10. Nid yw yr hyn oll a ŵyr pawb 
eraill am bethau i ddyfod, (ond can belled ag y 
maent wedi eu dadguddio gan Dduw,) amgen 
rhagdybiaeth, lled-dyb, neu amcan, Math. xvi. 
2,3; Diar. xxvii. 1. Rhagwybod, a rhagfynegu, 
ydynt uchel freintiau perthynoli Dduw yn unig; 
at y rhai y cyfeiria efe yn fynych fel profion di- 
ymwad o'i wir a'i briodol Dduwdod; gan alw y 
rhai y darfu iddo eu hymddiried i'w gofal, “ei 
dystion,” Esa. xliii. 9, 10, 12; xliv. 7, &. 

' Y maerhagwybodaeth Duw yn brofadwy trwy 
resymau a ffeithiau. Yn I. Trwy resymau. 
Yn 1. Ei anfeidrol berffeithrwydd. Yn ddiau 
y mae gwybodaeth yn berffeithder, ac amwybod- 
aeth yn ammherffeithder.. Cyflawn, neu an- 
feidrol berffeithder gwybodaeth yw hollwybod- 
aeth, yr hon nis gall hanfodi heb ragwybodaeth 
gyflawn a hollol. Er gwybod yr hyn oll a fu ac 
y sydd, heb wybod hefyd y cwbl a ddaw, ni 
byddai yn ddichonadwy fod Duw yn anfeidrol 
berffaith yn eì wybodaeth; hyny yw, nid di- 
chonadwy ei fod yn bollwybodol.. Gwadu rhag- 
wybodaeth hollol a chyflawn, sicr ac anffaeledig 
y Goruchaf, yw gwadu ei hollwybodaeth; a 
gwadu ei hollwybodaeth yw gwadu ei anfeidrol 
berffeithrwydd; hyny yw, ei wir a'i briodol 
Dduwdod. 2. Ei anghyfnewidioldeb a'i hollol 
annibyniaeth. Os nad yw Duw yn gwybod 
erioed yr hyn oll a fydd, yn gystal a'r hyn oll y 
sydd ac a ddaw, y mae yn canlyn o angenrheid- 
rwydd nad yw ei wybodaeth nac yn annibynol 
nac anghynyddol; ac o ganlyniad anorfodadwy 
nad yw ef ei hun nac yn annibynol nac anghyf- 
newidiol. 3. Trwy ffeithiau eglur ac anwadad- 
wy; sef yr holl broffwydoliaethau ysgrythyrol, 


y rhai ydynt luosog ac amrywiog hynod. Y 
mae y rhai hyn yn cynwys rhagfynegiadau eglur 
a phendant, nid yn unig o bethau a effeithiwyd 
mewn modd uniongyrchol, trwy weithrediad yr 
ewyllys a'r gallu dwyfol, ond hefyd o bethau ag 
oeddynt yn ymddibynu mewn modd uniongyrchol 
ar ryddid ewyllys dynion am eu hanfodiad. Yn 
mhlith eraill, gellir enwi cyndynrwydd Pharao, 
duwioldeb Josia, creulondeb Hazael, tiriondeb 
a haelioni Cyrus, drygioni Antiochus Epiphanes, 
cwymp Pedr, a bradwriaeth gywilyddus Judas 
Iscariot, &c., &c., Exod, iii. 19 ; 1 Bren. xiii. 
1—6, 32; 2 Bren. viii. 12; Esa. xliv. 28; lxv. 
13; wedi eu cymharu ag 2 Cron. xxxvi. »2, 23; 
Esrai.1—4; Dan. viii. 9, 14, 29 ; Math. xxvi. 
21—23; 31—34. 

Yn mherthynas i ansawdd rhabgwybodaeth 
Duw, gellir sylwi, ei bod, yn 1. Yn hollol a 
chyflawn. Heb hyn nis gallai Duw fod nac yn 
hollwybodol, annibynol, anghyfnewidiol, nac 
anfeidrol berffaith ; hyny yw, nis gallai fod yn 
Dduw. “Gwadu hyn, (medd Saurin,) yw di- 
raddio yr Hollalluog; canys beth yw Duw, wedi 
creu bodau, ac heb fedru rhagweled canlyniad 
eu hanfodiad? Duw, wedi ffurfio ysbrydion 
mewn undeb â chyrff trwy ddeddfau penodedig, 
ac heb fedru cysylltu y cyfryw ddeddfau, fel ag 
i allu rhagweled yr effeithiau a achosent? Duw, 
yn rhwym o oedi ei benderfyniadau? Duw, yn 
dysgu rhyw beth newydd bob dydd ; a'r hwn ni 
wyr heddyw yr hyn a ddygwydd y fory? Duw, 
yr hwn ni £n ddywedyd a fydd heddwch neu 
ryfel; a dderbynir neu a wrthodir crefydd yn 
rhyw deyrnas neillduol, a esgyn y cyfiawn eti- 
fedd yr orsedd, neu ynte a drawsfeddienir yr 
orsedd gan ryw ormeswr? Canys ni byddi 
heddwch neu ryfel gymeryd lle—i grefydd gael 
ei gwrthod neu ei derbyn—i'r treisiwr neu y 
cyfiawn etifedd feddianu y goron a'r orsedd, ond 
yn ol gwahanol benderfyniadau ewyllysiau dyn- 
i0n—y tywysog neu y bobl; ac os na all Duw 
ragweled pa fodd y penderfynir y cyfryw ewyll- 


: ysiau, ni all efe ragwybod dim yn nghylch y 


cyfryw amgylchiadau. Beth vw byn amgen 
difreinio y Goruchaf o'i Dduwdod, a gwneuthur 
y perffeithiaf o'r bodau rhesymol fel ein hunain, 
yn fod yn ymdroi mewn anwybodaeth ac ansicr- 
wydd?” 2. Yn annibynol hollol. Golygu yn 
wahanol fyddai yn hollol groes i anfeidrol ber- 
ffeithrwydd, hunan annibyniaeth, ac anghyf- 
newidioldeb Duw. Y mae rhagwybodaeth Duw 
o bethau pendant, naturiol, a moesol, yn seiliedig 
ar ei ewyllys, neu ei arfaeth, gyda golwg arnynt, 
Y mae yn eu rhagwybeod am ei fod wedi eu rhag- 
fwriadu. Ond y mae ei ragwybodaeth o bethau 
nacaol, naturiol, a moesol, yn seiliedig arei 
oddefiad, neu ei waith yn peidio a gweithredu 
mewn modd pendant i'w hatal i gymeryd lle, 
9. Yn dragywyddol. Ymddengys hyn os ystyrir, 
fod ei ddeall yn briodol i'w hanfod ; a'i fod mor 
berffaith a'i hanfod, ac o ansawdd mor anghyf- 
newidiol. Gan hyny, rhaid fod yr wybodaeth y 
mae Duw yn feddianol arni mewn amser, erioed 
yn un, ac yrun. 4. Yn sicr ac anffaeledig. Heb 
fod felly, ni byddai yn deilwng o'r enw rhagwy- 
bodaeth; oblegyd nid yw rhagwybodaeth ansicr 
amgen rhagwybod dim. Ar y goreu, nid yw 
ond lled-dyb, neu ragdybiaeth. 


RHA 


695 


RHE 


uc 


Wrth derfynu, gellir sylwi mai y prif wrth- 
ddadleuon a ddygir yn crbyn athrawiaeth rhag- 
wybodaeth Duw o weithrediadau moesol creadur- 
iaid rhesymol ydynt, Ei bod yn eu gwneuthur yn 
angenrheidiol; ac fel yn dinystrio rhyddid yr 
ewyllys; ac o ganlyniad yn llwyr ddiddymu eu 
rhinweddolrwydd, neu eu pechadurusrwydd. 
Heb helaethu gofynwn, Os nad ydynt mewn 
rhyw ystyr yn angenrheidiol, pa fodd y gallas- 
ent fod yn sicr? Ac os nad oeddynt yn sicr, pa 
fodd y gallasid eu rhagfynegu? Hefyd, pa fodd 
y gallasai rhapwybodaeth noeth o honynt effeithio 
ar ewyllysio y cyflawnwyr, a dinystrio eu rhin- 
weddolrwydd, neu eu drygedd, mwy nag yr oedd 
gwybodaeth noeth o honynt pan yn. cymeryd 
gweithredol le yn gwneuthur hyny?” Nid oes un 
rheswm dros feddwl fod yn ddichonadwyi wy- 


bodaeth noeth, flaenorol na phresenol, effeithio 


dim ar ewyllysiau gweithredwyr moesol, na 


' chyfnewid ansawdd eu gweithredoedd, 


I'r dyben i amddiffyn y dyb ddisail o “allu 
hunan-benderfynol yr ewyllys,” ac i wrthwy- 
nebu etholedigaeth bersonol a diamodol i fywyd 
tragywyddol, mae y diweddar enwog a dysgedig 
Dr. Adam Clarke yn haeru nad yw hollwybodaeth 
Duw amgen gallu wybod pob pelh. Ei eiriau 
ydynt,—““ Y mae Duw yn gallu pob peth, ond 
nid yw yn canlyn oddiwrth hyny fed yn rhaid 
iddo wneuthur pob peth. Ymae Duw yn holl- 


wybodol, ac efe a all wybod pob peth; ond a yw 


yn canlyn oddiwrth hyny fod yn r^aid iddo wy- 
bod pob peth? Onid yw efe mor rhydd yn cwyll- 
ysiadau ei ddoethineb ag yn ewyllysiadau ei allu?” 
Vid. Dr. Adam Clarke on ihe Foreknowledge 
of God, ŷn his Comment on Acts 2nd chap. 

I hyn yr atebir, nad yw gallu i wybod pob 
peth, heb ei ddefnyddio, amgen anwybodaeth 
wirfoddol. Gall Duw fod yn hollalluog heb 
wneuthur pob peth; oblegyd gwrthwyneb gallu 
yw gwendid ac nid amweithrediad, llonyddwch, 
neu segurdod; ond y mae yn hollol anni- 
chonadwy iddo fod yn hollwybodol, beb 
fod yn gweithredol wybod pob peth; oblegyd 
gwrthwyneb gwybodaeth yw anwybodaeth. Y 
neb a ddywedo gan hyny fod rhai pethau nad 
yw Duw yn eu gwybod, sydd yn dywedyd, Nad 
yw Duw yn Hollwybodol. — Edr. 4Angenrheid- 
rwydd, Etholedigaeth, Gwybodaeth Duw, Pen- 
arglwyddiaeth, Rhagddywediad, 

RHAIB, gwancusrwydd, trachwant; llygad- 
dyniad, swyngyfaredd. 

RHAID, Gr. Xpeìa, Chreia; yn 1. Diffyg, 
Math. xxi. 3. Phil. iv. 19. 2. Dyled, gweddus- 
rwydd, cyfaddasrwydd, Luc xiv. 18; xxiii. 17; 
Act.v.29; xx.85; loanìiv.4. 3. Rhwymau, 
neu orfod, Preg. ii. 2 Cor. v. 10. Edr. Angen- 
rheidrwydd. 

RHAITH, llw, Neh. x. 29; yn neillduol llw 
cymysg, llw gwlad, neu lw o ffyddlondeb i'r 
llywodraeth. Yn ol cyfraith Hywel Dda, “ Llw 
dengwyr a dengaint, yn dal tiroedd dan y 
brenin.” Rhaith yw llw rheithwyr, y rhai a 
gyd-dyngir. Edr. Cyfraith. 

RHAN, yn 1. Parth, neu ddosbarth, Jer. 
xxxiv. 18, 19; Col.i. 12. 2. Dogn, neu gyf- 


raid, Neh. viii. 10; Preg. xi. 2.. 8. Etifedd- 
iaeth, neu berchenogaeth, Gen. xxxi. l4; 
S1 XVI.O. 


Rhan yr Arglwydd yw ei bobl; a rhan, neu 
etifeddiaeth ei bobl yw Duw, Deut. xxxii. 9; 
Ps. cxix. 57; Galar. iii. 24. Fel ei ran y mae 
Duw wedi dewis ei bobl, ac y mae yn gofalu am 
danynt, yn ymhyfrydu ynddynt, ac yn eu cadw 
a'u hamddiffyn. O'r ochr arall, y maent hwy- 
thau yn gwerthfawrogi, dewis, ymfoddloni yn, 
ac yn byw arno ef, fel eu rhan. Os gofynir pa 
fath ran yw'r Arglwydd? — Gellir ateb ei fod, yn 
1. Ynrhan dda, Ps. cxix. 68.. 2 Yn rhan he- 
laeth, Ps. exlv. 34—10. 3. Yn rhan ogoneddus, 
Ex. xv.11. 4. Yn rhan hollddigonol, Gen. xvii. 1. 
5. Yn rhan anghyfnewidiol, Mal. iii. 5; Iago 
i. 17. 6. Yn rhan dragywyddol, Deut. xxxiii, 
27; Ps.xc.1,2. Edr. Cyfran. 

RHEDEG, yn briodol a ddynoda symudiad 
buan; yn gyffelybiaethol, awydd, brys, ymdrech, 
bywiogrwydd, cynydd, ac ebrwydd-deb yn y 
cyflawniad o unrhyw orchwyl, Esa.lv.5; Ps. 
cxix. 32; Diar. xviii. 10; Heb. xii. 1. Edrych 
Camp. 

RHEDEGFA, (rhedeg,) ystod, neu yrfa. 
Edrych Gyrfa. 

RHEG, rhodd gynt, ond yn awr melldith, 
Herwydd paham, yn bresenol arferir y gair an- 
rheg, yr hwn sydd yn gyfystyr a bendith, am 
rodd yn llerAeg. Nid adwyth rheg ni haeddir ;"' 
hyny yw, Melldith anhaeddianol ni niweidia. 
Edrych Melldith, 

RHELYW, gweddill, gwargred, neu yr hyn 
a adewir ar ol; yn neillduol, gweddill corff rhyw 
sant, neu ferthyr, yr hwn a berchir gan y Pab- 
yddion mewn modd tra choelgrefyddol. Y mae 
yn arwyddo yr un peth a chrair, Edr. Crair; 

RHEOL, Llad. regula; Saes. rule; trefu i 
ymddwyn wrthi, neu brawf ìi weithredu wrtho. 
Yn yr ystyr olaf, tebygol, y mae i'w ddeall yn 
2 Cor. x. 13, 15, 16; ond. yn yr ystyr flaenaf y 
mae mewn modd eglur i'w ddeall yn Deut, xvii. 
9, 10, 11; Jos. xxii. 3; lle yr arwydda gyfraith, 
neu orchymyn; ac hefyd yn Gal. vi. 16; Phil. 
iii. l6; lle y mae yn dynodi arwiredd, (maaim,) 
neu egwyddor osodedig, yn cael ei haddef a'i 
chymeradwyo yn gyffredinol yn mhlith rhyw 
blaid neu bobl neillduol. Yr egwyddor y cy- 
feiria Paul yn neillduol ati, (Gal. vi. 16,) yw 
hono a osodwyd i lawr ganddo ef ei hun, (ad, 
14,) sef peidio ag “ymffrostio mewn dim ond yn 
nghroes ein Harglwydd Iesu Grist;” oblegyd 
yn Nghrist Iesu, (hyny yw, dan yr efengyl,) nad 
oedd un pwys yn cael ei osod ar enwaediad mwy 
na dienwaediaa, eithr yn unig ar fod yn greadur 
newydd, ad. 15. Edr. Canon. 

RHESWM. Gr. Pncuc ; Llad, ralio; Saes. 
reason; cyneddf neu allu o eiddo'r meddwl, trwy 
yr hwn y mae yn cymharu y naill beth â'r llall, ac 
yn tynu casgliadau cywir oddiwrth egwyddorion 
gwirioneddol ac eglur, 

Llawer cynyg a wnaethpwyd er profi rheswm 
yn wrthwynebol i ddatguddiad; ond nid oes dim 
yn fwy eglur na'i fod yn dra gwasanaethgar er 
canfod, gwahaniaethu, profì, ac amddiffyn dir 
geledigaethau datguddiad; er nad yw i'w ystyr- 
ied fel safbren perffaith, wrth yr hwn y mae holl 
ddirgeledigaethau datguddiad i gael eu mesur 
cyn gwneuthur derbyniad crediniol o honynt. 

“ At ein rheswm, (medd Moses Stewart, y 
mae profion dwyfol darddiad Oristiogaeth yn y 


RHE 


696 


RHO 


eael eu cyfeirio; a thrwy reswm yr ydym yn 
prefi, neu yn cael ein harwain ì ganiatau y 
tarddiad hwn ar sylfaeni cyffredinol neu hanes- 
yddol. Rheswm sydd yn rhagnodi, neu oleiaf, 
yn egluroa chadarnhau rheolau i ddehougliad 
yr ysgrythyrau. Ond pan y mae rheswm wedi 
ei foddhau trwy brawf nad yw yn ddichonadwy 
iddo ei wrthod, mai llyfr Duw yw y Beibl, ac 
ar yrun pryd yn cadw ei gymeriad; a phan y 
byddo wedi penderfynu ar y rheolau i esbonio 
ag y mae ansawdd iaith ddynol yn eu harddelwi ; 
yr unig swydd sydd yn aros yn oÌ iddo gyda 
golwg ar yr ysgrythyrau, yw cymhwyso y rheol- 
au hyny at ddehongliad gweithredol y Beibl. 
Pan y byddo wedi ei foddloni írwy y cy- 
mhwysiad ohonynt, yn mherthynas i'r hyn yr 
oedd yr ysgrifenwyr santaidd yn golygu ei hys- 
bysu yn y cyfryw amgylchiad, rhaid iddo ei 
dderbyn heb betrusdod, pa un bynag ai athraw- 
iaeth, ffaith, neu orchymyn a fyddo. Swydd 
uwchaf rheswm yw credu yr athrawiaeth a'r 
ffeithiau y rhai y mae Duw wedi sicrhau eu 
gwirionedd, ac ymostwng i'w orchymynion, er 
fod amryw bethau mewn eysylltiad â'r dull o 
egluro y cyfryw athrawiaeth â ffeithiau, ac o am- 
ddiffyn y cyfryw orchymynion, yn mhell tu 
hwnt i'w gyrhaedd. Yn fyr, wedi caniatau mai 
gair Duw yw yr ysgrythyrau, neu eu bod o 
ddwyfol awdurdod, unig swydd rheswm gyda 
golwg arnynt, yw gweithredu fel dehonglydd 
datguddiad; ac nid fel deddfwr un amser. Ni 
ddylai rheswm yn unig ond barnu rheolau de- 
hongliad, a chyfarwyddo y cymhwysiad o hon- 
ynt, er cael allan mewn modd syml, yr hyn oedd 
yr ysgrifenwyr santaidd yn meddwl ei hôn:. 
Wedi cael hyn allan, rhaid yw iddo gael ei dder- 
byn yn hollol naill ai fel y maent hwy yn ei 
ddywedyd, neu ynte rhaid yw ymwrthod â'u 
dwyfol awdurdod hwy, a gwadu ein rhwymau i 
gredu pob peth a ddywedir ganddynt, Nid oes 
un dewisiad amgen. Nid oes gan athronyddiaeth 
un bawl i gyfryngu yn yr amgylchiad. Os bydd 
iddi hi gyfryngu un pryd yn unig tra y mae 
dwyfol awdurdod y Beibl mewn dadl y dylai 
hyny fod. Ac nid oes gan unrhyw gysawd, rhag- 
farn, teimlad pleidiol, iawn-ffyddiaeth nac all- 
ífyddiaeth, (orthodony and heterodozy,) fel y 
gelwir hwynt, un hawl ychwaith i gyfryngu. 
Wedi unwaith ganiatau hawliau y Beibl, yr unig 
ofyniad yn mherthynas iddo yw, Beth y mae yn 
eì ddysgu? A chyda golwg ar unrhyw gyfran 
arbenig o hono, beth yw y golygiad neillduol yr 
oedd yr ysgrifenydd gwreiddiol yn chwenych ei 
drosglwyddo ynddi? Pan y mae hwn wedi ei 
sicrhau trwy gynhorthwy rheolau cyfreithlon 
dehongliad, y mae yn awdurdodadwy. 
yn awdurdod oddiwrth yr hon nid oes un apeliad 
i gael eì wneuthur.” Edrych Beibl, Cysondeb y 
Ffydd, FT unanymwadiad, 

Heblaw, mewn ystyr ailraddog, y mae y gair 
rheswm yn arwydde y sylfaen a fyddo gan ddyn 
i farnu, neu i ymddwyn mewn rhyw ddull neill- 
duol, mewn unrhyw amgylchiad, am unrhryw 
beth ; neu yr hyn a'i tueddodd i wneuthur felly, 
Job xii. 6; Diar. xxvi. 16; 1 Pedriii.15. Edr. 
Gobaith. 

RHESYMOLIAETH, (rhesymol,) y gyfun- 
draeth hono sydd yn gwneuthur rheswm dynol yn 


Y mae 


_ zz a 


safbren i benderfynu holl wirioneddau a gosod- 
iadau crefydd. Ei phleidwyr, y rhai a gyfenwir 
rhesymoliaid, a haerant fod. dynolryw i gymeryd 
eu harwaiu gan eu rheswm, yn neillduol gallu- 
oedd naturiol eu meddwl, a chan ei sylwadau 
ar natur, yr hon sydd yn eu hamgylchu, i wybod- 
aeth gywir o bethau perthynoli Dduw, dyled- 
swydd dyn, dedwyddwch, &c.; ac mai i reswm 
y perthyn yr awdurdod oruchaf, a'r hawl benaf i 
benderfynu yn achosion ffydd a_ moesoldeb. 
Cafodd yr enw ei ddefnyddio ar y cyntaf gan 
Amos Comenius, yn 1661; ac o hyny hyd yn 
bresenol cymhwysir ef at y Neologiaid Ellmyn- 
aidd, rhai a enwogasant eu hunain i raddau mor 
arswydus yn eu gwrthwynebiad i briodolion y 
gyfundraeth ysgrythyrol. Nid yw rhesymoliaeth 
yn gwahaniaethu nemawr oddiwrth naturiolaeth ; 
ac yn fynych arferir y ddau air yn gyfystyr. 
Edr. Neologaeth. 

RHETORIAID, canlynwyr Rhetorius, yr 
hwn y mae Awgustin yn coffhau am dano. Y 
cwbl a wyddom am y blaid hon yw, eu bod yn 
credu mai hwynt-hwy yn unig oedd yn eu lle, a 
phawb arall yn gyfeiliornus. 

RHI, Heb. nyg, Raah; Arglwydd, Barwn, 
neu Bendefig. 

RHIENI, gair cyfansawdd o rAi, Arglwydd, 
a geni, dwyn i'r byd; ac yn arwyddo tad a mam, 
hendad a henfam, gorhendad a gorhenfam. 

RHIN, neu RHINWEDD, Gr. Apern, 4retê; 
gair o arwyddocad amrywiog; megys dirgelwch, 
effeithioldeb, gwroldeb, rhagoriaeth, gras, neu 
foesoldeb, Marc v. 80; 2 Pedr i.3; I Pedr ìi. 
9; Philleno: 

Y mae rhinwedd i'w ystyried yn naturiol, neu 
foesol. Rhinwedd naturiol yw nerth, gallu, 
effeithioldeb, gwroldeb, &c. ; ond rhinwedd focs- 
ol yw ffydd, gobaith, cariad, amynedd, &c. Yn 
gyffredinol, yn yr ystyr olaf, dichon fod y gair 
yn arwyddo cariad at Dduw a'n holl gydgread- 
uriaid; neu gariad gweithredol at fodoliaeth yn 
gyffredinol. See Edwards and Jameson on Virtue; 
Grove and Paley's Moral Philosophy; Walis's 
Self Love and Virtue Roconciled; DwighUs The- 
ology, Vol. IV., p. 248. 

RHINIAU, (rAin,) swynion, cyfareddion, hud- 
oliaethau; y rhai a elwir felly tebygol o herwydd 
mai yn y dirgel y cyflawnir hwynt; a'u bod yn 
cael eu golygu yn bethau rhinweddol, a thra 
effeithiol gan ddynion tywyll ac anwybodus. 

RHINIWR, (rAin-gwr,) swynwr, neu hudol- 
iaethwr. 

RHINWEDDOLIAID, (rhinweddol,) pleid- 
wyr, yn yr unfed ganrif ar bymtheg, y rhai a 
gyhuddir o fod yn credu mai grym, neu rinwedd 
Iesu Grist yw y cymun, ac nid ei goríf, neu 
arwydd unigol o hono. 

RHITH, ffurf, ymddangosiad, neu gyffelyb- 
rwydd, Col.ii. 23; 2 Tim. iii. 5. Edr. Rhagrith, 

RHODIO, Heb. s>, radaph ; yn briodol, a 
ddynoda symudiad hamddenol, neu esmwyth: 
yn gyffelybiaethol, buchedd, neu ymddygiad 
cyson a gwastadol, Fel hyn, “rhodio yn ol y 
enawd, neu yn ol yr Ysbryd,” (Rhuf. viii. l,) 
yw byw mewn pechod, neu mewn santeiddrwydd ; 
neu gymeryd ein harwain gan dueddiadau cnawd- 
ol neu santaidd. Yr un peth a ellir eì ddywedyd, 


RHU 


ZZ Es 


697 


RHW 


CE — eyr 


— mr 


“*am rodio yn y tywyllwch, ac yn y goleuni,” 1 
Ioan i. 6, 7. “ Rhodio wrth ffydd,” yw byw dan 
effaith crediniaeth o bethau dyfodol ac anweled- 
ig, 2 Cor. v. 7... Yn yr ystyr olaf, y mae rhodio, 
yn cynwys dewisiad, hyfrydwch, ysgogiad, a 
chynydd; oblegyd y mae'r neb sydd yn rhodio, 
yn gyffredin wrth ei fodd, ac yn myned yn 
mhellach oddiwrth y lle y cychwynodd, ac yn 
nes at y lle y mae yn cyrchu ato. Edr. Rhedeg. 

RHODRES, rhwysg, gwagogoniant, coegni, 
neu ymddygiad gwageddol, gorfalch. 

RHODD, dawn, anrheg, cêd.. Y mae rhodd- 
ion Duw yn lluosog, amrywiog, a thra gwerth- 
fawr. Gellir eu dosparthu i dymhorol ac ysbrydol, 
naturiol a chrefyddol, cyffredinol a neillduol. Y 
rhoddion ysbrydol, crefyddol, a neillduol, yw y 
rhai gwerthfawrocaf, a'r prif o'r rhai hyn yw Crist, 
yr efengyl, yr Ysbryd Glan, grâs cadwedigol, a 
bywyd tragywyddol, Ioan iii. 16; 2 Cor. vi.2; 
Ioaniv.10; Eph.ii. 8; Rhuf. vi. 28. Y mae y 
ddwy flaenaf yn rhoddion cyffredinol; ond y tair 
olaf, yn rhoddion neillduol. Edr. Dawn. 

RHODD FRENINOL, (Regium Donum,) neu 
yr 4nrheg Seneddol; swm o arian a ganiateir yn 
flynyddol gan y llywodraeth Frytanaidd i weini- 
dogion yr Ymneillduwyr. 'Tarddodd ar y cyntaf 
oddiwrth anrheg o 500p. a ganiatawyd gan 
Sior II., yn 1723, i'w talu o'r drysorfa er cyn- 
orthwyo gweddwon gweinidogion yr Ymneill- 
duwyr, ac ar ol hyny y gweinidogion eu hunain, 
os byddent yn sefyll mewn angen o gynorthwy, 
Y cynygiad cyntaf gyda golwg arnynt, a wnaeth- 
pwyd gan Mr. Daniel Burgess, Ysgrifenydd 
Tywysoges Cymru, yr hwn a gymeradwywyd 
gan Arglwydd Townshend, Ysgrifenydd y Llyw- 
odraeth, a Syr Robert Walpole, Canghellydd y 
'Trysorlys, yr hwn a gydsyniodd yn ebrwydd â'r 
mesur gyda golwg ar sicrhau gallu yr Ymneill- 
duwyr. Pan y talwyd yr arian rhoddwyd gor- 
chymyn caeth i gadw y peth yn hollol ddirgel. 
Yn mhen ychydig flynyddoedd ar ol hyny ych- 
wanegwyd y swm i 850p. yn y chwech mis; ac 
yn bresenol, er nad ydyw mwyach yn Rhodd 
Freninol, y mae yn 5000p. rhwng y cymhorth a 
ganiateir i'r gweinidogion Ffrengig ymnoddol 
tlodion; y Ffrancod Protestanaidd tlodion; 
tlodion plwyf St. Martin yn y Meusydd; yn 
nghyd âg amrywiol ddybenion haelionus eraill. 

Dadleuwyd a dadleuir yn mhlith yr Ymneill- 
duwyr, y priodoldeb o dderbyn y cyfryw arian. 
Danfonodd Mr. Baxter y gyfran a ymddiriedwyd 
i'w ofal ef yn ol; ac y mae llaweroedd y dydd 
heddyw yn ystyried derbyn tâl oddiwrth y llyw- 
odraeth, fel gweinidogion crefydd, yn gyfaddawd 
o egwyddorion cyntefig Ymneillduaeth; ac am 
hyny yn gwrthod y cyfryw anrheg gyda dirmyg, 
gan nad pa mor anghenus 'y dygwyddont fod. 
Dywedir pa fodd bynag nad treth wladol ydyw 
yr arian tan sylw, ond elw deilliedig oddiwrth 
diroedd; ac felly y gall Ymneillduwyr eu derbyn 
yn gyson â'u hegwyddorion. See Congregational 
Magazine, 1837. 

RHONSDORFFIAID, yr un rhai a'r lleriaid. 
ldr. Zleriaid. 

RHUDDELL, (rubric,) cyfarwyddiadau wedi 
eu cysylltu ag amryw ddosbarthiadau gwasan- 
aeth yr eglwys. Y maent yn cael eu cyfenwi 
felly oddiwrth y gair Lladin ru0er, coch, neu 


Y 


rudd, am eu bod wedi eu hargraffu ag inc coch. 

RHWYG, Gr. Pa»yn, regê Payoc, yragos; 
mewn ystyr grefyddol, yw rhwygiad nen ymran- 
iad eglwysig, yn cyfodi oddiar amrywiaeth barn 
rhwng dynion o'r un ffydd a chrefydd. Ond nid 
yw pob ymraniadau, pa fodd bynag, yn teilyngu 
yr enw rhwygiadau, neu sismau. 

“Rhwyg yn briodol, medd Mr. Archibald 
Hall, yw ymraniad rhwng rhai o'r un cyfundeb 
neu gymdeithas; ond os bydd i'r gwahaniaeth 
gael eì ddwyn yn mlaen mor bell, fel y byddo i'r 
pleidiau ymranedig i dori pob cyfundeb a'u gil- 
ydd, a myned yn wahanol gyfundebau, er mwyn 
cyrhaeddyd y dybenion cyffredinol o'r cyfundeb 
crefyddol hwnw, yr hwn unwaith a ddygasant 
yn mlaen, ac a ddylynasant, ond yn awr nid 
ydynt yn ei gynal fel un. eglwys, wedi eu huno 
mewn rhwymau cymdeithas unigol; lley mae 
hyn yn bod, yn ddiamheuol, y mae yn rhyw beth 
gwahanol iawn oddiwrth rwygiad; oblegyd ym- 
raniad ac nid rhwygiad ydyw hwnw.” Tybia y 
Dr. Cambell, “ Nad yw y gair Sism yn wastad 
yn yr ysgrythyr yn dynodi ymraniad cyhoeddus, 
ond y gall dynion fod yn euog o $ism trwy y 
cyfryw ddyeithrwch serch oddiwrth eu brodyr 
ag a fyddo yn dinystrio yr undeb mewnol ag 
sydd yn hanfodi yn nghalonau Cristionogion; er 
na byddo y cyfeiiiornad mewn athrawiaeth, nac 
ymadawiad o gymundeb, wedi cymerad lle.” 
Gwel l Cor.iii. 3, 4; xiì. 24, 25. 

Y rhwygiad mawr Gorllewinol vyw yr hwn a 
ddygwyddodd yn amser Clement VII, ac Urban 
VI, yr hwn a ranodd yr eglwys dros ddeugain 
neu haner cant o flynyddoedd; ac a derfynwyd 
o'r diwedd, yn etholiad Martin V., yn nghymanfa 
Constance. 

Y Pabyddion a gyfrifant 34 o rwygiadau yn 
eglwys Rhufain; ac y maent yn galw y Diwyg- 
iad Crefyddol yn y wlad hon yn Sism Brytan- 
aidd. Aelodau yr eglwys wladol a gymhwys- 
ant yr enw Sism, neu rwygiad, at ymneillduad 
yr Henuriadyddion, Annibynwyr, Bedyddwyr, 
a Threfnyddion, o'r cyfundeb hwnw. 

“Nid yw y pechod o Sism neu rwyg, medd y 
dysgedig Blackstone, mewn un modd, fel y cyf- 
ryw, yn wrthrych gorthrech a chosb dymhorol. Os 
trwy wendid dealltwriaeth, trwy dduwioldeb cam- 
gyfarwyddiadol, trwy dymher gyndyn a ffyrnig, 
neu trwy olwg am ryw fantais dymhorol wrth 
gasglu plaid, y bydd i ddynion ymrafaelio â'r 
sefydliad gwladol, nid oes dim a fyno y swyddog 
ewladol â'r amgylchiad; oddigerth bod daliadau 
ac ymarferiadau y cyfryw ddynion, yn gyfryw 
ag a fyddont yn :tueddu i derfysgu a dinystrio'r 
wladwriaeth. bPoh erledigaeth herwydd amryw- 
iaeth tybiau, gan nad pa mor wrthun ac afresym- 
ol bynag y dygwyddant fod, sydd wrthwynebol i 
bob egwyddor o wladyddiaeth ddoeth a rhyddid 
gwladol. Rhaid i enwau ac israddoliaeth gweini- 
dogion crefydd, yr agwedd gorfforol wrth addoli, 
defnydd a lliw gwisgoedd y gweinidog, ac ym- 
uniad mewn ffurf gweddi adnabyddus neu an- 
adnabyddus, gael ei gadael i ddewisiad pob dyn 
yn bersonol ac ar ei ben ei hun.” 

“Y mae'r cynghorion canlynol yn cael eu 
cynyg fel cyfareddau rhag rhwygiad. Yn l. 
“ Byddwch yn barod bob amser i amddiffyn 
eich brodyr yn mhob modd galluadwy i chwi, 


RHY 


Tu... ns _ 


gan son mewn modd cyfiawn am eu gweinidog- 
aeth a'u cymeriad. Nac ataliwch oddiwrthynt y 
profion o'ch brawdgarwch, oddieithr eu bod wedi 
ymadael âg athrawiaeth ac ysbryd yr efengyl. 
2. Anghymeradwywch yr adroddiadau ffol a 
glywoch, gyda golwg ar niweidio rhai o'ch 
brodyr. Gwrthwynebwch absen ac enllib, hyd 
y byddo yn alluadwy ichwi. 3. Pa bryd bynag 
y dygwyddo unrhyw frawd fod yn gwaelu yn 
ngolwg ei braidd trwy eu gwamalder, eyndyn- 
rwydd, neu Antinomiaeth, ymdrechwch gryf- 
hau ei galon, a'i freichiau, yn ei waith. 4. Na 
choleddwch achos y rhwygwyr ymrysongar, hyd 
nes clywed adroddiad eich brawd yn mherthynas 
i'w hymddygiad. 5. Yn achos ymneillduad cy- 
hoedd, na phregethwch i'r encilwyr hyd nes y 
byddo yn eglur fod Duw gyda hwynt. 6. Bydd- 
ed i arwyddion y clefyd yn y dyoddefwyr, gyn- 
hyrfu cydymdeimlad y meddygon. Bydded 
iddynt atal yr eofn, darostwng y balch, a rhy- 
buddio yr afreolus, a bydd i lawer anhwylder 
rhwygiadol gael ei feddyginiaethu yn brydlon. 
7. Bydded i weinidogion oedranus a hy lforddwyr 
athrofaau dalu sylw cynyddol i'r pethau hyn, 
fel y byddo'r clefyd yu cryfhau; canys dysgwyiir 
y bydd i les mawr gael ei wneuthur trwy eu cyf- 
ryngdod hwy.” 

Y weithred Sismaidd (Sehism Bill) yn ol yr 
hon yr oedd pob Anghydffurfiwr a gynhygiai 
gadw ysgol, yn agored i dri mis o garchar, a 
gymerodd le yn amser y Frenines Anne. Pob 
athraw ysgol oedd yn rhwym o gymeryd y llwon 
a'r cymun. Os dygwyddaiiddo wedi hyny fod 
yn bresenol mewn ty cyfarfod, yr oedd i gael ei 
ddiswyddo a'i gareharu. Yr oedd yn rhwym o 
ddysgu Catechism yr eglwys yn unig ì'w ysgol- 
heigion. Troseddwyr yn cydffurfio oeddynt i 
gael eu hadferyd i'w swydd; ac yr oedd ysgolion 
er dysgu darllen, ysgrifenu, a rhifyddiaeth, yn 
eithriadau. Bwriadwyd y weithred tan sylw i 
gyrhaeddyd dros yr holl Iwerddon ; a phe cymer- 
asai le, canlynasid hi â chynygiad i ddifreinio yr 
Ymneillduwyr drwy'r deyrnas, o'u hawl i bleid- 
leisio yn etholiad aelodau i'r Senedd; ond bu 
farw y frenines ar y dydd yr oedd y weithred i 
gael ei harwyddo a'i gosod mewn grym; ac o 
ganlyniad ni chymerodd le. Edrych JAnghyd- 
Jurfwyr. 

RHWYSG, mawredd, bri, rhodres. 
Rhodres. 

RHYBUDD, cynghor, neu ocheliad. Edrych 
Cynghor. 

RHYDD, yn 1. Heb rwymau, ataliad, neu 
orfod, Gen. xxiv. 41; Gal.1ii. 28; vi. 8; Col. 
lii. 11, 2. Cyfreithlon, Math.iì. 2, 4, 10. 3. 
Breiniol, Act. xvi. 12. 4. Boneddigaidd, hael, 
teg, parod, ewyllysgar, Ps. li. 12; 2 Cron. xxix. 
ôl. Saes. 

RHYDD-EWYLLWYR, (PFree-willers,) enw 
a gymhwysir yn fynych at yr Arminiaid, her- 
wydd eu bod yn dal ““ gallu hunan-benderfynol ” 
yr ewyllys; yr hyn a gynwys mai gweithredol 
yn unig, ac nid dyoddefol mewn un ystyriaeth, 
ydym yn ein hewyllysiadau. Gweithgarwch a 
goddefgarwch ydynt, meddant hwy, yn hollol 
anghydweddus. Nid dichonadwy, meddant hwy, 
ein bod yn gweithredu arnom ar yr un pryd. 
Bod yn cael gweithredu arno, nid yw weithred- 


Edrych 


698 
2 _—— a Y ———— 


RHY 


ydd; ac o herwydd hyny ni fyddai dyn yn weith- 
redydd pe byddai ei holl ewyllysiadau yn effeith- 
iau achosion allanol a chelfyddydol. Yn y cyfryw 
amgylehiad ni ellid dywedyd ei fod yn gweith- 
redu, mwy nag y gellid dywedyd hyny am belen 
pan yn cael ei tharo gan belen arall. I brofì fod yr 
ewyllys yn meddu “ gallu hunan-benderfynol,” 
haerir ein bod ni ein hunain yn ymwybodus o 
hyny; gan ein bod yn beio ac yn euogfarnu ein 
gweithredoedd; a bod genym ystyriaeth neu 
deimlad mewnol o euogrwydd a chywilydd; yr 
hyn sy hollol anghydweddus ag angenrheid- 
rwydd o bob math, yn ol eu golygiadau hwy. 
Cytunir yn gyffredinol genym fod rhai gweith- 
redoedd yn teilyngu clod, ac eraill anghlod; 
yr hyn, meddant hwy, nid allai hanfodi, ar y 
dybiaeth o'u bod yn angenrheidiol. Nis gellir, 
yn eu bryd hwy, amddiffyn cyfiawnder Duw yn 
y gweinyddiad o gosb a a gwobr, mewn can- 
lyniad i weithredoedd dynion, ar y dybiaeth fod 
eu gweithredoedd yn angenrheidiol, nac ynddynt 
eu hunain, nac mewn canlyniad i arfaethau nac 
effeithioldeb dwyfol. Baerant mai gweithgar- 
wch a galluoedd hunan-benderfynol yw sail pob 
moesoldeb, a'r dedwyddwch galluadwy mwyaf. 
Y neb a chwenycho weled y trefniant hunan- 
benderfynol yn cael ei wrthbrofi mewn modd 
meistrolaidd, darllened Draethawd y Penog Ion- 
athan Edwards, ar Ryddid yr Ewyllys; ac, ond 
odid, caiff ei foddloni. Edr. Angenrheidrwydd, 
Angenrheidiolwyr, Rhagwybodaeth, Lock's Essay, 
Book II., Chap. 21, Letters between Clarke and 
Leibnitz, and. Drs. Priestley and Price. 
RHYDD-DYBWYR, enw a fabwysiadir yn 
gyffredin gan Anffyddiaid, Amheuwyr, neu 
Ddeistiaid, i ddynodi eu rhyddid ymffrostiedig 
oddiwrth ragdybiau, a phob rhyw drefniant 
crefyddol. Dechreuwyd arfer yr enw yn y gan- 
rif ddiweddaf; ac y mae o'r un arwyddocad ag 
Espri6 fort y Ffrancod, Rhesymoliaid yr Ellmyn- 
iaid, ac yn eglur yn cynwys gwawdiaith ar gred- 
inwyr. Yn 1718, argraffwyd papyr wythnosol, 
tan y cyfenwad RAhydd-dybiwr. Colins, Toland, 


'Tindal, Morgan, ydynt yn rhesu yn mysg camp- 


wyr y blaid; ond Bolingbroke a Hume ydynt ei 
phrif enwogion. Yn Ffrainc, Voltaire, D'Alem- 
bert, Diterot, a Helvitius, oeddynt flaenorwyr y 
gad yn erbyn crefydd ddatguddiedig. Yn yr 
Ellmyn, yn amser Frederic Fawr, ymdaenodd yr 
un ysbryd yn gyffredinol dros y wladwriaeth, a 
derbyniodd lawer o gefnogrwydd trwy gyfryng- 
dod yr argraffwasg, y prif-ysgolion, ac hyd yn 
nod yr areithfa, 

Rhydd-dybwyr yr oes hon, ydynt yn ddiwedd - 
ar wedi bod yn llafurus yn ffurfio cymdeithasau 
dan yr enw “ Cymdeithasau Zetetaidd,” h.y., 
yn ol darluniad eu blaenor cableddus, Carlisle, 
“ Cymdeithasau, aelodau y rhai a feddyliant yn 
rhydd ar bob testunau; ac a brysurant yn eu 
hymchwiliad am y gwirionedd, mewn dull ym- 
ofynol, dadleuol, a phrawfiadol: h. y. nì chred- 
ant ddîm, hyd nes gwneuthur yr olrheiniad cyf- 
lawnaf arno yn nghyntaf.” Ymddengys mai 
gwrthdeyrnoliaid yw y Zetetiaid; a gellir ystyr- 
led y gwerin-wladwriaethwr (7epublican) Carlisle 
fel ermyg y blaid. 

RHYDD-DYBWYR CRISTIONOGOL, cym- 
deithas a sefydlwyd yn Nghaerludd, ar egwydd- 


RHY 


RHY 


orion rhyddymofyniad, yn 1796, ac er hyny hyd 
yn awr sydd yn parhau i ymgynull, tan yr enw 
Eglwys Dduw. Ei haelodau cyntefig a ymneill- 
duasant oddiwrth gynulleidfa o Drindodiaid 
Cyffredinol, yn cyfarfod yn nghapel cyntedd y 
Senedd yn Heol-porth-yr-esgob. Ymwythodent 
ag athrawiaeth y Drindod, iawn, yn nghyd â 
phynciau Calfinaidd eraill; wedi hyny y sacra- 
mentau, ac annefnyddioldeb yr enaid ; ac yn ddi- 
weddaf oll ysbrydoliaeth yr ysgrythyrau, ac 
addoliad cyhoeddus: canys ni feddant na mawl, 
na gweddi yn eu cyfarfodydd, ac ni chyfrifant y 
Beibl amgen hanes gredadwy. Cyfarfyddant 
yn.bresenol yn Nghresent Jewin, mewn capel 
hardd, ar foreuau Sabbathau. Yr oeddynt yn 
dra anadnabyddus hyd y flwyddyn 1808, pan y 
cyhoeddasant eu bwriad i ymofyn yn nghylch 
gwirionedd bodoliaeth y diafol. Dywedir bod y 
' gynulleidfa yn gyffredin o bedwar i bum cant. 

RHYDDID (rkydd,) y cyflwr gwrthwynebol 
i gaethiwed. 

Y mae amryw fath o ryddid, megys, yn 1. 
Rhyddid naturiol, neu ryddid dewisiad, sef pan 
fyddo ein hewyllysiadau yn cael eu penderfynu 
gan hunan-hyfrydwch, ac nid gan unrhyw achos 
neu ystyriaeth allanol o un rhyw. 2. Rhyddid 
allanol neu ryddid gweithrediad, sydd wrthwyn- 
ebi drais ar y galluoedd cyflawniadol; ac yn 
- gynwysedig mewn gallu i gyflawni ein hewyllys- 
iadau. 3. Rhyddid athronyddol, sef tueddfryd 
llywyddol i weithredu yn ol rheolau rheswm, 
hyny yw, yn y cyfryw fodd ag a fyddo ar bob ys- 
tyriaeth yn tueddu yn fwyaf effeithiol i ychwan- 
ecu ein dedwyddwch. 4. Ahyddid moesol yw 
rhyddid yr ewyllys, neu ryddid i ddewis yn ol 
ein golygiadau a'n tueddiadau. Dyma ryddid 
pob creadur cyfrifol,.—5. Rhyddid gwladol, neu 
wladwriaethol; sef yhyddid i fyned a dyfod,i 
brynu a gwerthu, i blanu ac adeiladu, i ddewis 
cynrychiolwyr, ac i anfon deisebau i'r Senedd. 
Dyma ryddid i holl ufydd-ddeiliaid llywodraeth 
Brydain Fawr, er pan y diddymwyd y gaeth- 
fasnach yn hollol.—6. Rhyddid crefyddol, neu 
ryddid cydwybod, sef rhyddid i farnu drosom ein 
hunain mewn pethau crefyddol yn ol gair Duw, ac 
i weithredu yn ol ein barn, tra y byddom yn ddeil- 
iaid gwladol ufydd a heddychol. Duw yn unig 
yw Arglwydd y gydwyhod; ac iddo ef yn benaf 
yr ydym yn gyfrifol yn ei holl achosion hi. “Y 
Beibl, a'r Beibl yn unig,” yw rheol ein ffydd a'n 
hymarferiad mewn pethau crefyddol. At hwn yn 
unig y dylem fyned a'n tybiau ein hunain ac 
eraill, i'w profi; gan benderfynu eu jderbyn neu 
eu gwrthod yn ol fel y caffom (wedi dyfal- 
chwilio) eu bod yn cytuno, neu yn anghytuno 
ag ef, Esa. viii. 20.  Gorchymynir i ni, gan ddy- 
wedyd,—“ Chwiliwch yr Ysgrythyrau.” Y mae 
hyn yn cynwys, nid yn unig mai yr Ysgrythyrau 
yw ein rheol, a'n unig reol mewn pethau crefydd- 
ol, ond hefyd fod genym hawl i farnu drosom 
ein hunain yn eu gwyneb, ac i weithredu yn ol 
ein barn; oblegyd heb hyn ni byddai ein gwaith 
yn eu chwilio yn ateb un dyben. Dylem dder- 
byn a defnyddio pob cymhorth dynol a estynir i 
ni tuag at eu hiawn-ddeall, a hyny gyda diolch- 
garwch; ond dylem, ar yr un pryd fod yn dra 
gofalus, “na alwom neb ar y ddaear yn dad 
nac yn athraw, canys un Tad sydd ini, ac un 


yw ein Hathraw ni, sef Crist,” Mat. xxiii. 8, 
9, 10. Mewn pethau crefyddol, “rhaid yw 
ufyddhau iddo ef yn fwy nagi ddynion,” pwy 
bynag fyddont, Act.v. 29. Peidio ag ymddwyn 
felly fyddai gwerthu ein genedigaeth-fraint am 
lai nag un saig o fwyd,—addef marwolion ffael- 
edig, yn arglwyddi ar ein cydwybodau, ac ym- 
wrthod yn wirfoddol â'r rhyddid, yr hon a 
gadarnhawyd i ni trwy air a gwaed Crist,.—7. 
Rhyddid efengylaidd, yr hwn a gynwys, nid 
rhyddid oddiwrth y ddeddf foesol fel rheol bywyd, 
mewn rhan, nac yn hollol, nac ychwaith oddiwrth 
rwymau i gynal y llywodraeth wladol, aci ufydd- 
hau iddi yn mhob peth uniawn a chyfiawn; ond 
rhyddid oddiwrth iau drom y gyfraith seremon- 
iol, sef oddiwrth ordinhad waedlyd enwaediad; 
oddiwrth yr holl aberthau a'r defodau costus a 
blinderus, mewn ymarferiad gynt; oddiwrth 
rwymau i ymgynull mewn rhyw un lle, neu le- 
oedd arbenizol, yn hytrach na'u gilydd i addoli 
Duw; oddiwrth bob rhwymau annibynol ar ein 
hewyllys ein hunain, ìi gadw un dydd ond y 
dydd cyntaf o'r wythnos yn unig, yn santaidd 
i'r Arglwydd ; oddiwrth bob rhwymau annibynol 
ar ein hewyllys ein hunain, i ymgadw oddiwrth 
yr arferiad cymhedrol o unryw fwydydd na diod- 
ydd arbenig, oni fydd ein gwaith yn eu harferyd 
yn fagl, neu dramgwydd i'n brodyr; oddiwrth 
bob rhwymau i gymeryd swyddogion eglwysig o 
osodiad dynion eraill, ac nid o'n dewisiad ein 
hunain yn ol gair Duw, i'n haddysgu a'n llyw- 
odraethu yn yr Arglwydd; ac oddiwrth bob 
rhwymau ysgrythyrol a dwyfol, annibynol ar ein 
dewisiad ein hunain, i gysegru cyfran ragbenod- 
edig o'n meddianau bydol at wasanaeth crefydd 
achynaliaeth ei gweinidogion. Edr. Math. v. 17 ; 
Rhuf. xiii. 1—7; 1 Pedr ii. 17; Gal. v. 1—3; 
Dan. ix. 27 ; Math. xviii. 20; Ioaniv, 20; Rhuf, 
xiv. 6; Gal. iv. 10; Rhuf. xiv. 20, 21.1 
Corsica 29 io ln 25 0 AG G1 9. GEL 
Tîm. v. 22; Gal. vi. 6.—8. Rhyddid ysbryd- 
ol, sef rhyddid oddiwrth bechod, yn ei arglwydd- 
iaeth, euogrwydd, bodoliaeth, ac effeithiau, Rhuf. 
vi. 22; Rhuf. viii. 2; Gal.iii. 13; Eph. v. 25, 
26, 21; Hos. xiii. 144. Hwn yw y prif ryddid, 
ac nid oes neb ond Cristionogion diragrith yn 
ddeiliaid o hono. O ran ei ansawdd y mae yn 
rhyddid gwirioneddol, santaidd, gogoneddus, cyf- 
lawn, a thragywyddol, Ioan viii. 38; Rhuf. vi, 
22; Rhuf. viii. 21 ; Tit.ii. 14; Heb.ix. 22. Edr. 
Aelod Eglwysig, Junanymwadiad. 
RHYDD-WEITHREDIAD, y gallu sydd gan 
un i ganlyn ei dueddiad, neu pa peth bynag a 
wnelo'r enaid mewn modd hollol wirfoddol ac 
ewyllysgar. Amla hir ddadleuon sydd wedi 
bod ar y pwnc hwn: a hyny nid. yn gymaint yn 
nghylch pa un ai bod dyn yn rhydd-weithredydd ; 
ond yn mha beth y mae ei rydd-weithrediad yn 
gynwysedig. Edr. Rhyddid, Ewyllys. Gwahan- 
iaethir gan ysgrifenwyr rhwng rhydd.weithrediad 
a'r golygiad Arminaidd o ewyllys rydd. Y naill 
sy'n cynwys yn unig y gallu i ganlyn ei prif 
dueddfryd; a'r llall y gallu tybiawli weithredu 
yn groes iddo, neu o'r hyn leiaf i'w gyfnewid. 
Y naill sydd yn honi r^yddid y dyn; y llall, 
rhyddid cyneddf o eiddo'r dyn, yr hwn y mae 
Mr. Lock, er eì fod yn wrthangenrheidiwr, yn ei 
wfftio fel afresymoldeb. Y naill sydd yn tueddu 


RHY i 


RNHŶ, 


— —-- - ——— 


——_— - — mm — 


yn unig i'n dangos yn fodau cyfrifol; y llall, 
mewn modd chwyddedig, sy'n honi rhan, ïv, y 
rhan flaenaf yn ein iechydwriaeth. Yn ol yr 
olaf nid ydym ond yn unig yn sefyll mewn diffyg 
o ryw gynorthwyon cyffredin i holl ddynolryw, 
er ein tueddu i ddewis llwybr y bywyd; ond yn 
ol y blaenaf, gan fod ein calonau wrth natur yn 
hollol ddirywiedig, yr ydym yn sefyll mewn 
angen em allu anfeidrol ac anorchfygol idd eu 
cyfnewid. Edr. Angenrheidrwydd. 

RHYDD WEITHREDYDD, un yn feddianol 
ar allu i weithredu yn hollol yn ol ei ewyllys a'i 
dueddfryd. 

RHYDD-YMOFYNIAD, ymofyniad dirag- 
farn, teg, hollol anmhleidiol, am y gwirionedd. 
Y cyfryw ymchwil yn unig sydd yn gweddu ym- 
ofynwyr am y trysor anmhrisadwy hwnw, a'r 
cyfryw ymchwil yn unig sydd yn debyg o fod yn 
llwyddianus. Yn yr ymgais Erclwffaidd, dylid 
ymdrechu yn galed i ddihatru y meddwl gan 
belled ag y byddo yn alluadwy, oddiwrth bob 
rhyw ragdybiau, gan fod yn barod i aberthu ein 
golygiadau anwylaf ar allor y gwirionedd, os 
bydd galwad am hyny. 

Y mae ysbryd rhydd-ymofyniad yn tueddu i 
dreiddio trwy, ac i wasgaru y tywyllwch ag sydd 
yn gorchuddio y meadwl dynol; i'w wneuthur 
yn agored i argyhoeddiad, i symud ymaith ei 
ragfarnau a'i ymlyniad anoddefgar wrth ffurfiau 
a dychymygion dynol; i ehangu ei olygiadau, 
i'w ddylenwi â chariad at y gwirionedd, ac i'w 
fywhau yn ei ymchwiliadau am wybodaeth o 
hono, ac os bydd y cyfryw ysbryd yn blentyn 
cywir, diragrith “Tad y goleuni,” ni bydd 
iddo orphwys mewn un wedd hyd nes y dygo 
broffeswyr Cristionogaeth i'ymlonyddu yn yr 
unig reol. allanol, neu saf-bren anffaeledig pob 
gwirionedd crefyddol y Beibl; a hyny yn syml- 
edd cynhenid ac eangder ei ymadrodd, heb ei 
anurddo ar un llaw, gan uchel-dybiaeth ein 
duwinyddion uchel-hedegog, ac ar y llaw arall 
gan goethiadau penchwiban ein beirniaid a'n 
hathronwyr moelion. 

Y mae'r tueddiad hwn yn y meddwl dynol i 
brefi yr hyn a gynygir i'w sylw tan y golygiad o 
wirionedd dwyfol, yn naturiol ac yn cyfodi oddiar 
yr ymwybodaeth y mae yn ei deimlo oi awl 
gynhenid ìi feddwl a barnu yn mherthynas iddo; 
oblegyd os nad oes genym y cyfryw hawl, nid 
yw yn ddicbonadwy fod ein hymchwiliadau yma 
o un defnydd oddigerth i'n poeni, neu ar y go- 
reu i'n difyru â dychymygion gweigion. Y mae 
ein Harglwydd bendigedig, modd bynag, yn 
rhagdybied y cyfryw hawl pan yn gorchymyn i 
ni chwilio'r ysgrythyrau; canys i ba ddyben y 
chwiliwn hwynt, os wedi hyny ni chaniateir i ni 
farnu drosom ein hunain yn nghylch y gwirion- 
eddau a ddysgir ynddynt, eithr ein bod yn 
rhwym i ymostwng i farn dynion ffaeledig eraill, 
neu, os.cyn yr anturiom gredu un gangen o 
athrawiaeth, neu ymarferyd ag un o ddyled. 
swyddau crefydd, gan nad pa mor gysylltiedig 
y dygwyddo fod â'n dedwyddwch, y byddo raid i 
ni ddysgwyl yn gyntaf am benderfyniad rhyw 
gymanfa gyffredinol o dduwinyddion, ac i hwnw 
gael ei gadarnhau trwy awdurdod y llywodraeth ; 
ae efallai, wedi'r cyfan y bydd raid i ni gymeryd 


p,: YysII DT yty 


ein gorfodi dan boen y cosbedigaethau trymaf, 
igredu a gwneuthur yr hyn y byddo ein cyd- 
wybodau ein hunain yn ei hollol warafun i ni? 
Y mae hyn mewn gwirionedd wedi cymeryd 
gweithredol le yn rhy fynych ; canys y mae yr 
ysbryd hwn o ryddymofyniad mewn crefydd, 
bob amser wedi cael ei wrthwynebu yn egniol, i 
raddau mwy neu lai, yn mhob gwlad Gristion- 
ogol, gan ysbryd anoddefgarwch anhyblyg, ys- 
bryd coelgrefydd, ac ysbryd trawsarglwyddiaeth 
eglwysig, ac weithiau gan gynddaredd uwchaf 
trais erledigaethus, yn ffugio ei fod o duedd. tra 
niweidiol. Rhaid cyfaddef i'r ysbryd hwn ar 
droau, mewn rhyw amgylchiadau golli ei ffordd, 
ac arwain yr anochelgar ar gyfeiliorn; ond er 
hyny, yn y lleoedd y mae wedi bod yn fwyaf 
cryf, ac wedi cael fwyaf o gefnogrwydd, y mae 
ei ymdrechion wedi achosi yr effeithiau mwyaf 
pwysie ac iachusol, yn neillduol yn ystod y can- 
rifoedd diweddaf, fel yr ymddengys yn eglur yn 
ngwaredigaeth yr eglwys oddiwrth orthrym- 
der a llygriadau Paboybyddiaeth; oddiwrth y 
syched cynyddol am wybodaeth sydd yn ffynu 
yn mhlith trigolion y wlad hon. yn gyffredinol ; 
oddiwrth ddeoliad yr Iesuaid allan o'r Ellmyn 
a lleoedd eraill; oddiwrth gwtogiad yr awdurdod 
Babaidd ; acoddiwrth gynydd beunyddiol rhydd- 
id gwladol a chrefyddol, yn nghyd a gwybod- 
aeth gelfyddydol, &c. 

RHYDDYMOFYNWYR, ymofynwyr an- 
mhleidiol am y gwirionedd. Hefyd, enw a gy- 
mhwysir at amryw eglwyswyr haelfrydig yn y 
ganrif ddiweddaf: y rhai, er eu bod. yn ymlyn- 
wyr diysgog wrth y cyfansoddiad eglwysig 
gwladwriaethol, eto oeddynt yn coleddu barn 
dyner am yr Ymneillduwyr, ac yn awyddus am 
undeb rhwng yr Henuriadyddion, Annibynwyr, 
a'r Esgobyddion. Yn mhlith y rhai hyn, gellir 
enwi yr enwog Chillingworth, Ioan Hales, More, 
Cudworth, Gale, Tilotson, a Whitecot. Gwyr 
cymedrol eu golygiadau, cyffelybi Mr. Baxter, 
oeddynt; yn gozwyddo at Arminiaeth, ac yn 


| golygu hanfodolion crefydd yn ychydig o rifedi. 


Honent nad oedd y gwahaniaeth dysgyblaethol 
ac ymarferiadol rhwng yr Ymneillduwyr a'r 
Esgobyddion, yn rhwystr digonol iddynt arddel 
eu gilydd yn frodyr, ac ymuno mewn cymundeb : 
ac nad oedd y gwahaniaeth athrawiaethol rhwng 
yr Arminiaid a'r Calfiniaid, yn effeithio dim ar 
hanfodolion Cristionogaeth, nac yn cynwys syl- 
faen ddigonol i'r ymrafaelion digasog rhwng y 
pleidiau a'u gilydd; eithr y gallasent egluro a 
deall y pynciau mewn dadl mewn gwahanol 
ffyrdd, heb beryglu dim ar eu hachos tragywydd- 
ol. Fel hyn cynygiasant at undeb rhwng y 
pleidiau, trwy gyfaddawadu (compromising,) y 
gwahaniaethau ag oeddynt yn hanfodi rhyng- 
ddynt. Methodd y cynllun, er iddo gael cy- 
meradwyaeth yr Arglwydd Ganghellydd Cla- 
rendon,) ag ateb y dyben mown golwg gan y 
rhai a'i lluniasant.  Tadogir hyny i ormes yr 
Esgobyddion, yn nghyd a drwgdybiaeth y gwyr 
cyndyn a rhagfarnllyd yn mhlith yr Ymneilldu- 
wyr. Hyn oedd yr achos i'r gair rhydd-dybwyr, 
(Latitudinarians,) ddyfod yn enw o wawd a dir- 
myg, megys yn cynwys dmnyhewyd at bob math 
o grefyddau ; ac felly yn fynych y mae eto yn 


cael ei arfer, 


| 


RHY 


701 


RHY 


anghyffredin, Ps. xvii. 7; Sech. iii. 8. 
RHYFEDDOD, (rhyfedd,) unrhyw wrthrych 
yn peri syndod (rwy ei anghyffredinolrwydd, 
neu ei hynodrwydd; hefyd, y sefyllfa o fod 
mewn syndod. 
RHYFEDDOL, (rhyfedd, anghyffredinol, hy- 
nodol; un o enwau lluosog yr Arglwydd Iesu 
Grist, yn dynodi hynodrwydd digyffelyb ei ber- 
son, ei gynheddfau, ei weithredoedd, a'i gymer- 
iad fel Cyfryngwr, Immanuel, Duw gyda ni, 
Barn. xiii. 18; Esa, ix. 5. 
RHYFEL, (r4y, gormod, a_ bel, cythrwfl, 
Llad. bellwm: cythrwfl, terfysg, ymryson, neu 
ymladd, rhwng cenhedloedd, gwiedydd, neu 
deyrnasoedd, a'u gilydd. _ Ymryson, ac ymladd, 
y gelwir anghydfod rhwng ychydig bersonau 
arbenigol a'u gilydd; r^yfel yw anghydfod 
rhwng cenhedloedd, gwledydd, neu deyrnasoedd. 
Un o ffrwythau y cnawd, ac o weithredoedd y 
dyn pechod yw rhyfel o bob math. “O ba le, 


. (medd Iago,) y mae rhyfeloedd ac ymladdau yn 


“ eich aelodau ? 


eich plith chwi? Onid oddiwrth hyn, sef eich 
melus chwantau, y rhai sydd yn rhyfela yn 
Chwenychu yr ydych ac nid 


_ ydych yn cael; cenfigenu ac eiddigeddu yr 


ab ac nid ydych yn gallu cyrhaeddyd, ym- 
add a rhyfela yr ydych, ond nid ydych yn 


cael, am nad ydych yn gofyn. Gofyn yr ydych 


: ac nid ydych yn derbyn, o herwydd eich bod yn 


gofyn ar gam, fel y galloch eu treulio ar eich 
melus chwantau.” A thrachefn, “ At genfigen 
y mae chwant yr ysbryd a_gartrefa ynom ni,” 
Iagoiv.1,2,3,5. Rhyfel gan hyny sydd yn 
tarddu o chwantau afreolus, a thymherau llygr- 
edig dynolryw; ac megys y mae ei darddiad, 
felly y mae ei effeithiau. Yn tarddu oddiar 


wreiddyn drwg, anaml y mae y pren chwerwedd | 
hwn yn methu dwyn cyflawnder o ffrwythau | 


malais, llid, creulondeb, twyll, trais, rythyll- 
wch,£cythrwfl, a llofruddiaeth, Annichonadwy 
yw dychymygu y tlodi, cyfyngderau, creulon- 
derau, difrod, arteithiau, a'r galanasdra y mae 
wedi ei achosi. Y dromaf, a'r fwyaf arswydus 
o'r holl farnedigaethau sydd yn goddiweddu 
trigolion daear ydŷw. Yr ystyriaeth o hyn a 
barodd i Dafydd ddywedyd, wedi iddo gael ei 
ddewis o'r un a fynai, aì saith mlynedd o newyn, 
neu ffoi dri mis o flaen ei elynion, a hwy yn ei 
erlid, neu dri diwrnod o haint yn y wlad, “Y 
mae yn gyfyng iawn arnaf fi; bid i mi syrthio 
yn awr yn llaw yr Arglwydd, ac na chwympwyf 
yn llaw dyn, 2 Sam. xxiv. 13, 14. 

Y mae rhyfel i'w ystyried yn ymosodol neu 
yn ddiffynol. 
cytuno i gyhoeddi y blaenaf yn ormesol ac ang- 
hyfiawn; ond nid felly y mae yn bod yn fynych 
gyda golwg ar yr olaf; oblegyd mynych yr 


amddiffynir hwnw, nid yn unig fel peth uniawn | 


a chyfiawn, ond hefyd fel peth angenrheidiol a 
gweddus. Heblaw y reddf o hunanamddiffyniad 
mewn dyn yn gystaÌ a chreaduriaid eraill, y prif 
reswm o gymeriad ysgrythyrol a ddygir dros 
briodolder a chyfreithlondeb rhyfel diffynol, neu 
ryfel mewn achos cyfiawn, (fel y dywedir,) yw 
esiampl yr Israeliaid gynt, yr hon a gadarnhawyd, 
gan Dduw ei hun. Yn erbyn hyn, y mae y rhai 


Y cyffredinolrwydd ydynt yn | 


RHYFEDD, (rhy-medd,) hynod, dyeithr, | 


a wrthwynebant gyfreithlondeb rhyfel dan yr | 
4 


$ 


| 1096. 


efengyl, mewn un achos, yn haeru nad oes um 
grym yn y cyfryw reswm, gan nad oes neb yn 
awr a ddichon ddwyn gorchymyn, na chaniatad 
uniongyrchol oddiwrth yr Arglwydd, fel sylfaen 
eu mynediad i ryfel âg un genedl na gwlad. 
Honant hwy ymhellach, fod pob math o ryfel, 
gen nad beth fyddo ei agweddiad, ameylchiadau, 
a'i ffug seiliau, yn gwbl groes i nodweddiadau 
datguddiedig ac egwyddorion eglur y grefydd 
Gristionogol; yr hon sydd yn arddelwi oddiwrth 
ei holl broffeswyr, yn bersonol a chyffredinol, 
hollol ddiwrthunedd (non-resistance,) ìi bob cam; 
taliad da am ddrwg, a chariad at eu gelynion 
gwaethaf, Math. v. 38—48; Luc vi. 2/—29; 
Rhuf, xii. 19—21; 1 Pedriii. 9. Ychwanegant; 
mai ar yr egwyddor hon yr oedd y prif Gristion- 
ogion yn moreuddydd Cristionogaeth, yn gweith- 
redu yn gyffredinol; ac nad oedd neb o honynt 
hwy yn mynedi ryfel ar un achos na galwad. 
“* Nyni, (medd Justin Martyr, B.A. 140,) y rhai 
gynt ovddym yn lladd ein gilydd, nid ydym yn 
ymladd yn erbyn eingelynion.” 4Apol. Cap. 1., 
p. 67. Ed. Ben. “Canlynwyr Iesu, (medd 
Irenceus, esgob Lyons, B.A. 167,) ydynt wedi 
rhoddi heibio yr arferiad o arfau rhyfel, fel nad 
ydynt yn gwybod ymladd.” A4dv. Haer., lib. 
IV. cap. 94., p. 215, Ed. Ben. Tertulian, (B.A. 
200,) a ddywed, “* Fod llawer o'r milwyr dy- 
chweledig at Gristionogaeth wedi rhoddi i fyny 
eu galwedigaethau milwraidd, mewn canlyniad 
i'w dychweliad;” ac mewn amrywiol fanau y mae 
yn amlygu ei farn eì hun, ““fod unrhyw gyfran- 
oiriad mewn rhyfel yn anghyfreithlon i Gristion- 
ogion, nid yn unig herwydd yr arferion eilun- 
addolgar rhwymedig ar y milwyr Rhufeinig, 
ond hefyd herwydd i Grist wahardd yr arferiad 
o'r cleddyf, a dial am niweidiau.” De Idol. 19; 
Ed Semler IV. 176; De Coron. Mil. 22, IV. 
355. Origen yn erbyn Celsus, (B.A. 230,) a 
ddywed, “ Nid ydym mwyach yn cymeryd y 
cleddyf yn erbyn uu genedl, ac nid ydym yn 
dysgu rhyfel mwyach.  Eemwyn Iesu yr ydym 
wedi dyfod yn blant tangnefedd.” ib. P. 99., 
Ed. Ben. 1, 602... Mewn lle arall y mae yn honi 
mai y Cristionogion yw y deiliaid goreu, am eu 
bod yn gweddio dros eu brenin. “ Fel hyn,” 
medd efe, “ yr ymladdwn yn helaeth dros ein 
brenin; ond ni chymerwn un rhan yn ei ryfel- 
oedd, er iddo ein cymelli hyny.” Zi0. VIII. 
(9. Ed. Ben. I., X97. 

RHYFELOEDD Y GROES, yn gyffredinol 
a ddynodant bob rhyfeloedd yn achos crefydd, 
yn neillduol rhyfelgyrchoedd y Crìstionogion yn 
erbyn yr Anfífyddiaid, er mwyn darostwng 
Palestina. 

Y rhyfelgyrchoedd hyn a ddechreuasant B.A. 
Eu sylfaen oedd parch coelgrefyddol i'r 
lleoedd hyny yn y rhai y cyflawnodd Crist ei 
wyrthiau, ac y rhoddodd eì hun yn bridwerth 
dros ddynion. Yr oedd Jerusalem wedi ei chy- 
meryd, a Phalestina wedi ei gorchfygu gan 
Omer. Profodd hyn yn gryn rwystr i'r perer- 
inion, y rhai a ymdyrent o bob parth, i gyflawni 
eu defodau wrth y bedd santaidd. Caniateid 
iddynt, pa fodd bynag, y rhyddid hwn, ar daliad 
o ychydig deyrnged i'r archoffeiriaid Saracen- 
aidd, y rhai nid oeddynt yn dra thueddol i'w 
terfysgu hwynt. Ond yn 1661, cyfnewidiodd ŷ 


RHY 


702 


THL 


oedd y Pab Gregori VII. wedi ffurfio cynllun 
i uno holl dywysogion Cred yn erbyn y Maho- 
mediaid; ond yr oedd ei drais-ruthriadau ang- 
hymedrol ar awdurdod wladwriaethol tywysog- 
ion wedi creu cynifer o elynion iddo, ac wedi 
gwneuthur ei gynlluniau mor ddrwgdybus, fel 
nad allodd wneuthur fawr tuag at gyflawni ei 
amcan. Gadawyd y gorehwyli offeryn gwael- 
ach i'w gyflawni. Pedr, yr hwn yn gyffredin a 
gyfenwid yr Ermid, brodor o Amìiens, yn Picar- 
di, a wnaeth bererindod i Jerusalem; ac wedi 
ei effeithio yn ddwys gan y peryglon ag yr oedd 
y weithred grefyddol bono yn gwneuthur y pe- 
rerinion yn agored iddynt, yn gystal a'r gormes 
ag yr oedd y Cristionogion dwyreiniol yn gor- 
wedd dano, a fìurfiodd y bwriad hy, ac yn mhob 
golwg anarferedigol, o arwaîn i Asia, o eithaf- 
oedd y Dwyrain, luoedd digonol i ddarostwng y 
cenhedloedd cedyrn a rhyfelgar hyny ag oeddynt 


y pryd hwnw yn cadw y tir santaidd mewn | 


caethiwed. Cyflwynodd ei gynllun i sylw y 
Pab Martin II., yr hwn mewn modd doeth a 
oedodd gyfryngu hyd nes canfod tebygolrwydd 
o lwyddiant; ac i'r dyben hwnw a alwodd yn 
nghyd gymanfa yn Placentia, yn cynwys 400 o 
wyr eglwysig, a*30,000 o leygwyr. Gan nad 
oedd un neuadd yn ddigon eang i gynwys y fath 
nifer, ymgasglasant mewn gwastadedd. Yma y 
Pab ei hun, yn gystal a Phedr, a gyfarchasant y 
bobl, gan ddarlunio eyfÌwr gresynol eu brodyr 
yn y Dwyrain. a'r anmharch a deílid ar y ey- 
meriad Cristionogol, trwy ganiatau i'r ddinas 
santaidd aros yn nwylaw anffyddiaid. Mor dder- 
byniol oedd yr areithiau hyn gan y rhai oeddynt 
vn gwrando arnynt, fel y penderfynodd yr holl 
luaws, yn uniongyrchol a brwdfrydig dros y 
rhyfel, ac yr ymgysegrasant mewn modd difrifol 
at y gwasanaeth, yr hwn y credent ei fod yn dra 
haeddedigol yn ngolwg yr Arglwydd. Ond er 
fod yr Ital yn ymddangos yn cofleidio y bwriad 
gyda gwresogrwydd, i'r dyben i sicrhau llwydd- 
iant, ystyriai Martin yn angenrheidioli ddef- 
nyddio offerynoliaeth y cenhedloedd lluosocaf, a 
mwyaf rhyfelgar yn y gorchwyl. Wedi iddo 
gan hyny gynghori Peâr i ymweled â phrif ddi- 
nasoedd a phrif benaduriaid cred, galwodd yn 
nghyd gymanfa arall yn Clarmont,yn Auvergue. 
Gan fod y bwriad mawr a chrefyddol hwn yn 


—_ 


awr yn ddigon adnabyddus, y preladiaid, y pen- 
defigion, a'r tywysogion penaf, a ymgasglasant 
yn nghyd; ac wedi i'r Pab a'r Ermid adnewyddu 
eu cynghorion cyffrous, yr holl gynulleidfa, me- 
gys wedi eì chynhyrfu gan ddylanwad dwyfol, a 
waeddasant ag un llais, “ Ewyllys Duw ydyw!” 
Cyfrifid y geiriau hyn yn gymaint fel effaith cy- 
nhyrfiad dwyfol, fel y cawsant eu defnyddio yn 
holl orchestion canlynol yr anturiaethwyr, fel 
awgrymiad ymgasglfa ac ymladdfa. Gwyr o 
bob graddau a ymdyrent mewn modd awyddus 
yn awr dan arfau, a chafodd croes ei gosod ar 
ysgwydd ddehau pob un a ymresai yn yr antur- 
iaeth santaidd hon. Yr oedd Europ y pryd hwn 
yn gorwedd mewn dygn anwybodaeth a choel- 
grefydd. Yr offeiriaid oeddynt. wedi enill cyf- 
]awn awdurdod ar feddyliau dynion; a'r bobl y 
rhai a gyflawnent y pechodau mwyaf ysgeler, ni 
wyddent am un iawn amgen cyflawniad o'r de- 
fodau gorchymynedig gan eu hathrawon ysbryd- 
ol. Ond yn nghanol yr holl goelgrefydd wael 
ag oedd yn ffynu y pryd hwnw, yr oedd ysbryd 
milwraidd,wedi ymdaenu yn gyffredinol, ac er heb 
ei gefnogi trwy gelfyddyd a dysgyblaeth, yr oedd 
wedi dyfod yn dueddfryd gyfíredinol yr holl gen- 
hedloedd alywodraethid gan y gyfraith wriog- 
aethol. Yr holl brifarglwyddi oeddynt yn meddu 
hawl heddwch arhyfel. Yr oeddynt yn ymwrio o 
hyd a'u gilydd; y wlad ydoedd yn olygfa o or- 
mesa chythrwfl; a'r dinasoedd, y rhai oeddynt 
yn wael a thlawd eu golwg, oeddynt yn amddi- 
fad o furiau diffynol a breiniau. Pob dyn oedd 
yn rhwym i ymddibynu ar ei gadernid ei hun, 
neu ei dras, am ddyogelwch ; a dewrder oedd yr 
unig ragoriaeth a berchid, neu a roddai flaenor- 
iaeth i'r naill ddyn ar y llall. Tra yr oedd yr 


| holl ofergoelion arbenig, gan hyny, wedi eu 


huno yn yr un prif wrthrych, yr oedd brydan- 
iaeth ymrysoniadau anghyoedd yn tueddu yr un 
ífordd; a ““ holl Europ, (fel y dywed y dywysog- 
es Anna Commena,) wedi eirhwygoi'w sylfaeni, 
ydoedd yn ymddangos yn barod i ymdywallt yn 
un corff unedig ar Asia.” 

Pob graddau o ddynion yn awr yn golygu 
rhyfeloedd y groes fel yr unig ffordd i'r nef, 
oeddynt anoddefgar am agor y ffordd â'r cledd- 
yfoui mewn ì'r ddinas santaidd. Pendefigion, 
celfyddydwyr, ac adlawiaid, ïe, hyd yn nod 
offeiriaid, a gofrestrasant eu henwau; ac yr oedd 
ymwrthod a'r gwasanaeth hwn yn cael ei nodi 
â'r gwarth o anghrefyddoldeb ac annewrder. 
Cynhyrfid y pendefigion gan ysbryd dychymygol 
yr oes, i obeithìo am sefydliadau cyfoethog yn 
y Dwyrain, prif eisteddle y celfyddydau a mas- 
nach y pryd hwnw. Yn erlyniad y cynlluniau 
dychymygol hyn, gwerthasant eu hen' gastell- 
oedd a'u hetifeddiaethau, y rhai nid oeddynt yn 
awr o fawr gwerth yn eu golwg, am bris isel. 
Yr hen a'r methedig a gyfranent anrhegion ac 
arian at y rhyfelgyrch hwn, a llawer o honynt 
a unasant yn bersonol ynddo; gan benderfynu, 
os oedd hyny yn alluadwy iddynt roddi eu ha- 
nadliad olaf allan yn ngolwg y ddinas lle bu eu 
Hiachawdwr farw drostynt. Hyd yn nod gwrag- 
edd, gan ddirgelu eu hystlen Ag arfogaeth, a 
unasant â'r byddinoedd ; ac yn aml a anghofìent 
eu dyledswydd, trwy ymroddi i aflendid yn y 
fyddin. Y prif droseddwyr a flaenorent mewn 


Pm ee ———e 


RHY 


RHY 


gwasanaeth a ystyrid ganddynt yn ddyhuddiant 
am bob pechod; a thros ysbaid, y rhyfelgyrch- 
oedd hyn, cyflawnid y terfysgoedd mwyaf ysgel- 
er ganddynion wedi ymgynefino â drygioni, yn 
cael eu hanog gan esiampl, a'u dirgymell gan ang- 
enrheidrwydd. Yr anturiaethwyr o'r diwedd a 
ddaethant mor lluosog, fel y dechreuodd eu 
blaenoriaid cyfrwysgall ofni rhag i íawredd y llu 
achosi siomedigaeth. Herwydd hyn caniatasant 
iln o wyr annysgybledig, o gylch 300,000, i 
fyned o'r blaen, o dan awdurdod Pedr yr Ermid 
a Walter, a gyfenwid Diarianog, herwydd ei 
fod yn íilwr o waddol. Y rhai hyn a gymerasant 
y ffordd i Gaercystenyn, (rwy Hungary a_bul- 
garia ; a chan ymddiried y byddai i'r nef mewn 
modd goruwch naturiol, i ddiwallu eu hangen- 
rheidiau, ni wnaethant unrhyw ddarpariaeth go- 
gyfer a'u cynhaliaeth ar eu taith, Yu ebrwydd 
cawsant eu bod dan angenrheidrwydd i geisio 
trwy anrhaith yr hyn y dysgwylient am dano 
trwy wyrthiau; a thrigolion llidiog y gwledydd 
“yr oeddynt yn myned trwyddynt a ymosodasant 
ar y lluoedd direol, gan eu lladd yn ddiwrthwy- 
nebiad. Y byddinoedd trefnusaf a'u canlynas- 
ant; achan fyned heibio i gyfyngleoedd Caer- 
'cystenyn, a fyddinwyd yn nyfífrynoedd Asia, ac 
:a gynwysent, ar y cyfan, ogylch 700,000 o wyr. 
Y tywysogion ymrwymedig yn y rhyfelgyrch 
gyntaf, oeddynt Hugo, iarll Vermandois, brawd 
“Philip I., brenin Ffrainc; Robert, dug Norman- 
dy; Robert, iarll Fflanders; Baimond, jar]l 
Toulouse a St. Giles; yr enwog Godffrey, o 
Bouilyn; dug Lorraine, a'i frodyr, Baldwin ac 
Eustace; Stephen, iarll Ghatres a Blois; Hugo, 
iarll St, Paul, allawer o arglwyddi eraill, Yr 
ymgasgelfa gytlredinol oedd Caercystenyn. Yn 
y rhyfelgyrch hwn, cymerodd Godffrey ddinas 
Nicea. Cymerwyd Jerusalem gan y fyddin gyng- 
reiriol, a dewiswyd Godffrey yn frenin. Y Crist- 
ionogion a enillasant ymladdfa enwog Ascalon 
yn erbyn Sultan yr Aifít, yr hyn a osododd der- 
fyn ir rhyfelgyrch gyntaf, er nad i'r ysbryd 
rhyfelgar. Y ffyrnigrwydd a barhaodd dros 
ddau cant o flynyddoedd. Yr ail ryfelgyreh 
yn 1144, a lywyddwyd gan yr ymerawdwr Con- 
rade IlI., a Lewis VI. brenin Ffrainc. Byddin 
yr ymerawdwr a ddinystriwyd, naill ai gan y 
gelyn, neu trwy ddichell Mannel, ymerawdwr y 
Groegiaid; a gorfodwyd y llall i gyfodi gwarchae 
Damascus, frwy anffyddlondeb Cristionogion 
Syria. Y trydydd rhyfelgyrch, yn 1188, a gan- 
lynodd yn uniongyrchol gymeriad Jerusalem 
gan Saladin, Sultan yr Aifft. Y tywysogion 
ymrwymedig yn y rhyfelgyrch hwn oeddynt yr 
ymerawdwr Ffredric, Barbarosa ; Ffredric, dug 
Suabia, ei aìlfab; Leopold, dug. Austria; Ber- 
thold, dug Morafia; Herman, ardalydd Baden ; 
ieirll Nassau, Thuringia, Missen, a Holland; 
uwchlaw triugain o dywysogion yr ymerodraeth ; 
yn nghyd ag esgobion Basancon, Cambray, Os 
naburg, Missen, Passau, Visburg, ac amryw 
eraill. Yn y rhyfelgyrch hwn gorchfygodd yr 
ymerawdwr Ffredric Sultan Ieonium. Yn ofer 
yr ymdrechodd ei fab Ffredrie, mewn undeb â 
Guy Lusignau, brenin Jerusalem, gymeryd 
Acre, neu Ptolemais, Tra yr oedd y pethau 
hyn yn myned yn mlaen, Philip Augustus, bre- 


nin Ffrainc, a Richard E., brenin Lloegr, a un- | 


asant â'r crwyswyr, trwy yr hyn y cynhyddodd 
y fyddin Gristionogol i 300,000 o wyr arfog; 
ond dadleuon mawrion, yn cyfodi rhwng bren- 
hinoedd Ffrainc a Lloegr, gadawodd y blaenaf 
y tir santaidd, a'r olaf a wnaeth heddwch â Sa- 
ladin. Yn y rhyfelgyrch hwn, y Cristionogion 
a enillasant amryw frwydrau ar yr anffyddiaid ; 
a chymerasant amryw ddinasoedd, ac yr oeddynt 
mewn ffordd lwyddianus, hyd nes iddynt, trwy 
farwolaeth yr ymerawdwr, orfod gadael y tir 
santaidd, a dychwelyd i'r Ellmyn, Cyhoeddwyd 
y pumed rhyfelgyrch gan y Pab Innoeent 1IÍ., 
yn 1198. Y rhai ymrwymedig ynddo a wnaeth- 
ant ymdrechion ofer er enill y tir santaidd; 
canys er i Ioan de Neule, yr hwn a lywyddai y 
llynges a arfogwyd yn Fflanders, gyrhaeddyd 
Ptolemais ychydig ar ol Simon o Montford, Re- 
nard o Dampiere, ac eraill; eto, y chwareu yn 
dinystrio amryw o honynt, a'r lleill, naill ai yn 
dychwelyd neu yn, ymyraeth a'r terfysgiadau 
bychain rhwng y tywysogion Cristionegol, nid 
oedd dim yn cael ei gyflawai; ond eu byddin- 
oedd a ddinystriwyd yn rhwydd gan Snltan 
Aleppo, yn 1204, Y chweched rhyfelgyrch a 
ddechreuodd yn 1228, pan y cymerwyd tref 
Damietta gan y Cristionogion, er iddynt orfod 
ei rhoddi i fyny eilwaith. Yn 1229, yr ymer- 
awdwr Ffredric a wnaeth heddwch â'r Sultan 
dros ddeng mlynedd. O gylch 1240, tiriodd 
Richard, iarll Cernyw, brawd Harri HII., brenin 
Lloegr, yn Palestina, fel ìlywydd y Crwyswyr 
Drytenaidd; ond wedi canfod mai mwy manteis- 
iol oedd gwneuíhur amodau heddwch, adlong- 
iodd, gan hwylio i'r Ital. Yn 1244, wedi i'r 
Karasmiaid gael eu gyru o Twrci gan y Tartar- 
iaid, £orasant i Palestina, ac enillasant fuddug- 
oliaeth gyífredinol ar .y Cristionogion yn agos i 
Gaza, Y seithfed rhyfelgyrch, yn 1249, a 
lywyddwyd gan St. Lewis, yr hwn a gymerodd 
dref Damietta; ond clefyd yn dygwydd yn y 
fyddin, ymdrechodd y brenin encilio, pan yr er- 
lynwyd ef gan yr anffyddiaid, y llofruddiwyd ei 
wyr mewn modd truenus, ac y cymerwyd ef a'r 
pendefigion yn garcharorion, Sefydlwyd byr- 
gyngrair dros ddeng mlynedd, a'r brenin a'r 
arglwyddi a gawsant eu rhyddhau. Yr wythfed 
rhyfelgyrch, yn 1279, a lywyddwyd gan yr un 
tywysog, yr hwn a gymerodd borthladd a chas- 
tell Carthage, yn Affrica; ond bu farw yn fuan 
wedi hyny, a gadawodd ei fyddin mewn cyflwr 
drwg iawn, Yn fuan wedi hyny, brenin Sicili 
yn dyfod i fyny gyda llynges dda, ac yn uno â 
Philip y Glew, mab ac olynwr Lewis, brenin 
Tunis, wedi amrywiol o frwydrau a'r Cristion- 
ogion, yn y rhai yr oedd bob amser yn cael y 
gwaethaf, a erfyniodd am heddwch, yr hyn a 
ganiatawyd ar delerau manteisiol i'r Cristionog- 
ion; ar hyn y ddau dywysog a hwyliasant i'w 
teyrnasoedd eu hunain. Y tywysog Edward, o 
Loeor, yr hwn a gyrhaeddodd Tunisar sefydliad 
y cyngraìr hwn, a hwyliodd tua Ptolemais, lle y 
tiriodd gyda choríf bychan, cynwysedig o 300 o 
Frytaniaid a Ffrancod, ataliodd Bendochar rhag 
gosod gwarchae ar Ptolemais; ond gan iddo 
orfod dychwelyd i gymeryd meddiant o goron 
Lloegr, terfynodd y rhyfelgyrch heb i ddim gael 
ei wneuthur tuag at enill y fir santaidd, Yn 
1291, cymerwyd ac anrheithiwyd tref Acre, neu 


RHY 


TO4 


RHY 


Ptolemais, gan Sultan yr Aifft, a gyrwyd y Crist- 
ionogion yn llwyr allan.o Syria. Er y pryd 
hwnw ni bu un rhyfelgyrch crwygaidd, er ì am- 
ryw babau gynyg cyffroi y Cristionogion i'r cyf- 
ryw anturiaeth; yn neillduol Nicholas ÍV., yn 
1292, a Clement V., yn 1311.” Er mai effeith- 
ìau y goelgrefydd fwyaf afresymol oedd y rhyfel- 
oedd hyn, eto yr oeddynt yn tueddu yn fawr at 
les Europ. Lluoedd yn wira ddinystriwyd; ar 
y cyfan, yn ol M. Voltair, uwchlaw dwy filiwn o 
Jdynion. Llaweroedd, modd bynag, a ddychwel- 
asant; a'r rhai hyn wedi cyfeillachu cyhyd â 
dynion ag oeddynt yn byw mewn dull gorwych- 
ach o lawer na hwy eu hunain, a ddechreuasant 
goleddu archwaeth at ddull mwy coeth a phured- 
ig ofyw. Felly barbariaeth yn yr hwn yr oedd 
Ewrop wedi bod cyhyd yn gorwedd, a ddechreu- 
odd yn ebrwydd ddiflanu. Y tywysogion hefyd 


y rhai a arosasant gartref a gawsant gyfleustrai | 


íuddioli eu hunain trwy wallgofrwydd y bobl. 
'Trwy absenoldeb cynifer o anturiaethwyr aflon- 
ydd a rhyfelgar sefydlwyd heddwch trwy eu holl 
diriogaethau. Cymerasant gyfleustra hefyd i 
gysylltu â'u coronau amrywiol faenorau eang, 
naill ai rwy bryniad neu trwy balldod etifedd- 
ion; ac fel hyn y niweidiau ag sydd o angen- 
rheidrwydd bob amser yn gysylltiedig allyw- 
odraethau gwriogaethol (feudal governmenis) & 
gawsant eu lleihau yn ddirfawr. Yn mherthyn- 
as i aflwyddiant y crwyswyr, nid oedd braidd yn 
ddichonedwyi ddim arall ddygwydd. Ymer- 
awdwyr Caercystenyn, yn lle cynorthwyo, a 
wnaethant oll a allent er dinystio eu cynlluniau; 
yr oeddynt yn eiddigeddus, ac nid heb achos, 
wrth y fath orlifiad o farbariaid.. Er hyny pe 
buasent hwy yn ystyriol o'u gwir elw, buasent 
yn hytrach yn eu cynorthwyo, neu yn sefyll yn 
anmhleidiol, nag yn myned i gyngrair â'r Tyrc- 
iaid. Cymerasant pa fodd bynag y ffordd olaf, 
ac yn fynych yr oeddynt yn anfantais fawr i'r 
anturiaethwyr gorllewinol, yr hyn yn y pen draw 
a achlysurodd iddynt gelli eu dinas. Ond y 
gelynion gwaethaf ag oedd gan y crwyswyr oedd- 
ynt eu hymrysonau a'u hymraniadau mewnol eu 
hunain. Nis gallant hwy na chytuno tra yn 
teithio yn ngbyd gyda golwg ar orchfygu, nac 
ychwaith i uno eu goruchafiaethau o tan yr un 
Ìlywodraeth wedi iddynt eu henill. Sefydlasant 
dair o wladwriaethau bychain, un yn Jerusalem, 
un arall yn Antioch, ac un yn Edessa. Y llyw- 
odraethau hyn, yn lle cynorthwyo, a ryfelasant 
â'u gilydd ac â'r ymerawdwyr Groegaidd; ao 
fel hyn daethant yn ysglyfrwydd i'r gelyn cyffred- 
in, Y creulonderau arswydus a gyflawnent o 
angenrheidrwydd a lanwasant y Tyrciaid â chas- 
ineb anorchfygol atynt, ac a barasant iddynt 
wrthsefyll yn fwy ffyrnig. Yr oeddynt yn gyf- 
ryw ag a allasent gael eu cyílawni yn unig gan 


farbariaid wedi eu gorlenwi â'r penboethder | 


mwyaf gwallgofus. Pan y cymerwyd Jerusalem, 
nid yn unig rhoddwyd yr holl warchodlu lluosog 
i'r cleddyf, ond hefyd y trigolion a gigyddiwyd 


heb drugaredd ae yn ddiwahaniaeth. Nid oedd | 


nn oed nac ystlen yn cael eu harbed, hyd yn nod 
plant sugno. Yn ol Voltaire, rhai Cristionogion 
yrhai a oddefwyd gan y Tyrciaidi gyfaneddu 
yn y ddinas hono, a arweiniasant y buddugol- 
iaethwyr i ogofeydd dirgel, lle yr oedd gwragedd 


wedi eu dirgelu eu hunain â'u plant, ac ni chan- 
iatawyd arbediad i gymaint ag un o honynt. 
Ond yn benaf, yr hyn sy'n dangos y penboethder 
ag oedd yn cynhyrfu y buddugoliaethwyr hyn 
ydyw eu hymddygiad mewn canlyniad i'r lladdfa 
arswydus hon. 'eithiasant tua'r bedd santaidd 
dros gruglwythau o gyrff meirw, a thra yr oedd 
eu dwylaw yn llychwiniedig gan waed cynifer o 
ddynion diniwaid, canent anthemau ìi Iachawdwr 
cyífredin dynolryw! _ Ie, i'r fath raddau yr oedd 
eu penboethder crefyddol wedi gorchfygu eu 
ffyrnigrwydd, fel yn awr, yr oedd y buddugol- 
iaethwyr creulon hyn yn tywallt dagrau yn hidl. 
Os oedd yn alluadwyi afresymoldeb a drygioni 
eu hymddygiad i gêel ei ragori gan ddim, rhaid 
mai yr hyn a ganlyn oedd hwnw. Yn 1204, cy- 


merodd gwallgofrwydd rhyfel y groes afael yn y 


plant, y rhai bob amser ydynt barod i efelychu 
yr hyn y maent yn gweled eu rhieni yn ei 
wneuthur. Cafodd eu hynfydrwydd plentynaidd 
ei gefnogi gan y mynaehod a'r ysgol-feistriaid; 
a miloedd o'r gwirioniaid a arweiniwyd o dai eu 
rhieni, ar sail esponiad coelgrefyddol o'r geiriau, 
“Allan o enau plant bychain a rhai yn sugno 
y perffeithiaist foliant.” Eu harweinwyr diffaith 
a werthasant ran o honynt i'r Tyrciaid, a'r rhan 
arall a drengasant|mewn modd truenus. JTume's 
Hist. of England, Vol. T. p. 392, &c., Vol. II.p. 
280.  Enc. Brit. Mosheim Ecc. Hist. 

RHYFYG, (rhy-myg,) medd Mr. Buck, fel y 
mae yn golygu'r meddwl, yw tyb wedi ei ffurfio 
heb ymchwil: fel mae yn golygu yr ymddygiad, 
neu'r gweithrediad moesel, uchder ac anmharch 
ydyw ; fel mae yn golygu crefydd yn gyffredinol, 
hyder eofn a hyf yn naioni Duw, heb ufydd-dod 
i'w ewyllys ydyw. 

Dylid gwahaniaethu pechodau rhyfygus yn 
ofalus oddiwrth bechodau o wendid neu lesgedd, 
neu y ffaeleddau hyny ag sy'n briodol i'r natur 
ddynol, Ex. vii. 20; 1 Ioan i. 8, 9; oddiwrth 
bechodau a gyflawnir trwy anwybod, Luc xii. 
48; ac oddiwrth y pechodau hyny, ì ba rai i'n, 


| ffrwst-yrir trwy brofedigaeth ddisymwth, a than- 


baid, Gal. vi. 1, 

Y cyneddfau ag sy'n cyfansoddi peehodau 
rhyfygus, ydynt, yn 1. Gwybodaeth, Ioan xv. 
22. 2. Ymgynghoriad a rhagfwriad, Diar, vi, 
l4; Ps. xxxvi. 4. 3. Cyndynrwydd, Jer. xliv. 
16; Deut,i.13. 4. Anystyriaeth o argyhoedd- 
iadau cydwybod, Act. vii. 51. 5. Gwrthwyneb- 
iad i oruchwyliaethau rhagluniaeth, 2 Cron. 
xxviii. 22. 6. Mynych adgyflawniad o'r un 
pechod, Ps. lxxviii. 17. 

Y mae pechodau rhyfygus yn dra lluosog. Yn 
mhlith eraill gellir enwi llwon annuwiol a halog- 
edig; annudoniaeth; lledrad; godineb; meddw- 
dod; Sabbath-doriad, &c. Gellir galw y rhai 
hyn mewn modd arbenig yn bechodau rhyfygus, 
o herwydd eu bod yn gyffredin yn cael eu cyf- 
lawni yn erbyn cyfraith adnabyddus, ac yn cael 
eu hadgyflawni mor fynych. Y cyfryw bechodau 
ydynt o'r ansawdd waethaf, ac yn dra niweidiol 
eu heffeithiau. Y maent yn cael eu galw, yn 
ddiystyrwch ar air yr Arglwydd, Num. xv. 30, 
9l, ac y maent yn caledu'r galon, I Tim. iv. 2; 
yn tynu barnedigaethu Duw ary cyflawnwyr, 
Num. xv. 31; ac yn gyffredin, nid ydynt, ar edif- 
eirwch, yn cael eu maddeu, heb ryw arwydd gwel- 


M^ 


— yrhai, yn ol yr hanes a roddant am danynt eu 
. hunain, a ymneillduasaut oddiwrth yr eilnnadd- 


- odraeth y Braminiaid, yn gystal mewn pethau 


SAA 


SAA 


7. Pan yn dwyn ysbryd y byd i mewn i'r eglwys. | 8. Pan yn esgusodi mewn rhai yr hyn y maen ft 


edig oanfoddlonrwydd y Goruchaf, 2 Sam. xii, 10. 

Gyda golwg ar broíffeswyr crefydd, y maent 
hwy yn pechu yn rhyfygns, 1. Pan yn cymeryd 
ifyny â phroffeso grefydd, er yn ymwybodus 
eu bod yn amddifad o egwyddorion crefyddol. 
2. Pan yn proffesu ceisio bendith Duw, eto yn 
byw mewn pechod. 3. Pan yn peidio a chymer- 
yd crefydd fel y maent yn ei chael hi yn y gair. 
4. Pan yn gwnenthur eu teimladau yn saf-bren 
eu crefydd, heb ystyried y gwahaniaeth rhwng 
tymher gnawdol a gweithrediadau Ysbryd Duw. 
5. Pan yn rhedeg i brofedigaeth. 6. Pan yn col- 
eddu hunan-ymddiried, a hunan-foddlonrwydd. 


yn ei gondemnio mewn eraill. 9. Pan yn proffesu 
credu athrawiaeth crefydd, ac eto yn byw yn 
benrhydd. 10. Pan yn creu, gwyrdroi, a mwy- 
hau eu gofidau. 11. Pan yn priodoli anghared- 
igrwydd ac anghyfiawnder i ymddygiadau Duw. 
Gwel Bishop JTopkins on the Nature, Danger, 
and care of Presumptious Sins. 

RHYGLYDDIANT, haeddiant, teilyngdod. 
Edr. /aeddiant. 

RHYSEDD, (rAws, toreithiog,) gormodedd, 1 
Pedr. iv. 4. 

RHYWIAETH, neu rywiogaeth, (rhyw, rhyw- 
iog,) cenedl, ystlen, math, neu ddull, 


S. 


SAADHIAID, plaid Indiaidd, yn agosi Delhi, 


olwyr, er ys mwy na chant a haner o flynydd- 
oedd yn ol; gan ymwrthod âg awdurdod a llyw- 


tymhorol ac ysbrydol. Y rheswm o hyn, oedd 
eu bod yn ffieiddio eu gormes a'u cribddeiliad, 
ac yn penderfynu barnu drostynt eu hunain 
mewn pethau crefyddol. 

Sylfaenwr y blaid hon oedd un Zogi Das, neu 
Owda Dos, yr hwn oedd yn byw oddiamgylch 
wyth ugain mlynedd yn ol; a'r hwn, fel y ffugir 
ganddynt hwy, a adgyfodwyd oddiwrth y meirw 
gan alltud cardodol, yr hwn a orchymynodd iddo 
droi yn ddiwygiwr, gan ddysgu gwir grefydd i'w 
gydwladwyr. Mewn canlyniad i hyn, dywedir 
iddo ef a'i ganlynwyr ymosod ar y gorchwyl o 
ddychwelyd y werinos oddiwrth eilun-addoliaeth 
at addoliad un Duw, fel ysbryd, gyda'r galon 
a'r fuchedd, 

Ymwrthodant â'r holl dduwiau, delwau, a 
golchiadau Hindwaidd, yn nghyd ag athrawiaeth 
erchwynedigaeth, Edr. Erchwynedigaeth, Hollol 
ddysgwyliant farn ddyfodol, yr hon a sefydla y 
da mewn cyflwr o ddedwyddwch didor, a'r dryg- 
ionus mewn poenau annhraethadwy, trwy ba rai 
y gwnant ddihuddiant am y pechodau a gyflawn- 
wyd ganddynt yn y byd hwn. Cydymgynullant 
ar bob lleuad newydd, (gynt bob wythnos, ar 
ddydd Sadwrn,) pan y dyg pob un, yn ol ei am- 
gylchiad, beilliad, ghee, llaeth, neu siwgr. Rhai 
o honynt a gyfansoddant fara o'r rhai hyn, tra y 
mae'r lleill yn ymddyddan yn mherthynas i 
achosion y wladwriaeth, gan farnu'r achwynion 
a ddygir yn erbyn neb o'u pobl hwynt. Yn y 
prydnawn gosodir y bara ar uchelfa (elevation) 
fechan, ac ar ol gweddi fer, dosparthir ef rhwng 
y gwestwyr. Arol hyny anfonir oddiamgylch 
gwpan, yn cynwys sherbef, a'r hwn a elwir 
““ewpan cymdeithas.” Treuliant y gweddill o'r 
nos yn adrodd penillion o fawl i'w sylfaenydd, 
ac addysgiadau gyda golwg ar eu hymddygiad 
moesol. Dynion o gymeriadau halogedig ac an- 
foesol a ysgymunir ganddynt o'u cyfundeb; 
celwydd, twyll, a phob rhyw arferion halogedig, 
a waharddir ganddynt yn y modd mwyaf caeth; 
a'r Bobl a ddysgir i enill eu bywioliaeth trwy 


lafur cyfiawn. Evangelical Magasine, 1819, p. 
294, 


Nid oes yn mhlith y Saadhiaid offeiriaid, neu 
weinidogion urddedig rheolaidd. Y dyn mwyaf 
anrhydeddus yn mhob dosbarth, yr hwn a fedro, 
ddarllen, adrodd hymnau a'u traddodiadau, a 
gyfansoddir yn flaenor arnynt, er bob amser, 
gydag awdurdod derfynol, 

Y ddefod briodasol yn eu plith hwy sy dra 
syml; gan eu bod yn ymgadw yn ofalus oddi- 
wrth bob traul amungenrheidiol ar yr achlysur. 
Aml-wreigiaeth ni chaniateir ar un achlysur, yn 
eu plith; a gwaharddant hyd yn nod i wragedd 
gweddwon briodi yr ail waith. 3 

Gan y dysgir hwynt i gyfrif yr enaid, y rhan 
anfarwol, werthfawrocafo ddyn, nid oes gan- 
ddynt un dull rhag-benodedig o gladdu eu meirw, 
Gynt, taflent y cyríf i'r llafrwyn i'w dyfetha 
gan y gwylltfilod. Wedi hyny cymerodd y 
ddefod o gladdu le; ond yn awr llosgant hwynt, 
yn gyffredin, yn tan, neu daflant hwynt i'r afon- 
ydd cyfagos. Ar y ffordd at yr adail angladdol, 
yr afonydd, &c., i'r dyben i osod heibio eu meirw, 
yn lle y geiriau Hindwaidd,—“ Ram! Ram] Sul 
hum!” dywedant, Gofalwch am eich defodau.” 
Ni wyddant am unrhyw ddefodau er esmwythyd 
yr enaid ymadawedig, eithr credant ei fod yn 
ddedwydd, neu'n annedwydd, yn ol ei ymddyg- 
iad tra yn y coríf; ac yn nydd y farn olaf yr ad- 
unir y eorff a'r enaid a'u gilydd. 

Nid oes fawr ddysgeidiaeth, na llyfrau yn eu 
mysg; a'r rhai sydd ydynt wedi eu hysgrifenu yn 
ddrwg yn yriaith Nagriaidd. Y maent yngyffred- 
in yn dlodion. Ymwrthodant yn hollol, ïe, ffieidd- 
iant bobmath oeilunaddoliaeth. Dillad gwychion 
yn nghyd â phob addurniadau gwisgiadol, a wa- 
herddir yn holìol yn eu plith. Ni arferant un- 
rhyw ymgrymiad wrth gyfarch eu cyd-ddynion. 
Ni thyngant ar unrhyw achlysur. Proffesant 
ymgadw oddiwrth bob danteithion a dawnsio. 
Ni ymosodant ar ddyn nac anifail, oddigerth 
mewn ffordd o hunan-ddiffyniad. Gwaharddant 
hefyd bob rhodres wrth addoli a gwneuthur elus- 
en. Diwydrwydd mewn gwaith a orchymynir yn 
gaeth ganddynt. Ystyriant reolaeth y tafod fel 
prif ddyledswydd. Yn y pethau hyn, yn gystal 
ag amryw o bethau eraill, y maent yn dra 
chyffelyb i'r Cyfeillion,— Missionary Register, 
1819, pp, 86—91; 1820, pp. 294—298. 

Dywedir i Mr. Chamberlain, Cenadwr perthyn- 
ol i'r Bedyddwyr, ddosbarthu amryw Destament- 
au yn eu plith yn Ffair Hurdwar; a'u bod yn 


SAB 


706 


SAB. 


fynych yn cyd-ymgyfarfod i ddarllen a gwrando 
y llyfr bendigedig hwnw, yr hwn a alwent Llyfr 
Duw. Y mae yr amgylchiad hwn yn rheswm 
digonol dros eu hegwyddorion a'u hymarferion, 
ac yn dangos yn eglur beth a ddichon gair Duw, 
heb neb i'w egluro, ei wneuthur. 

Yn Rohnut, eu prif bentref, y trigolion a gyd- 
ymgynullant bob nos mewn lle neillduol, lle y 
gweddiant bob un ar ei ben ei hun, ac y dychwel- 
ant ddiolchgarwch i'r unig wir Dduw am ei holl 
drugareddau. Gofynodd Annud Messech, un 
o'r dychweledigion Cristionogol, yr hwn a ym- 
welodd a_ hwynt, “A oeddynt yn gweddio 
yn enw Iesu, Mab Duw? Yna adroddodd 
eì eiriau, “ Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, 
pa beth bynag a ofynoch i'r Tad yn fy enw i, efe 
a'irhyddichwi.” Atebasant, “ Nid ydym wedi 
gwneuthur felly eto; ond gwnawn eich cynghor.” 
Yn awr, offrymir gweddiau yn feunyddiol at 
Dduw, gan blaìd o bentrefwyr Indiaidd yn enw 
teilwng yr Arglwydd Iesu Grist. Ysgrifenodd 
Annut iddynt amryw gopiau o weddi yr Ar- 
glwydd, ac amryw weddiau allan o Litani yr 
l2glwys Wladol, y rhai yr addawsant eu harfer 
yn ofalus a rheolaidd. 

SABBATH, neu SABDOTH, Heb. nnw, Gr. 
Xa[Garov, Llad. Sabbaium; gair Hebreaidd yn 
arwyddo gorphwysfa; ac yn cael ei gymhwyso o 
greadigaeth dyn hyd adgyfodiad yr Arglwydd 
Iesu Grist, at y seithfed dydd o'r wythnos; ac 
yn mhlith Cristionogion o'r pryd hwnw hyd yn 
awr, at y dydd cyntaf o'r wythnos. Y rhesymau 
am gymhwysiad yr enw at y seithfed dydd ydynt, 
mai arno y gorphwysodd Duw oddiwrth waith y 
greadigaeth, ac y mae dyn i orphwys oddiwrth 
ei lafur naturiol cyfreithlon, gan ei gysegru yn 
hollol i wasanaeth agogoniantei Greawdwr; ond 
cymaint yn unig ag a fyddo yn angenrheidol, er 
ymgeleddu a phorthi natur. 

Yr amser y sefydlwyd y Sabbath gyntaf ydoedd 
yn union ar orpheniad gwaith y greadigaeth gan 
Dduw. “' Ar y seithfed dydd y gorphenodd Duw 
ei waith, yr hwn a wnaethai efe, ac a orphwys- 
odd ar y seithfed dydd oddiwrth ei holl waith, 
yrhwn a wnaeth efe. 
seithfed dydd, ac a'i santeiddiodd ef; oblegyd 
ynddo y gorphwysasai oddiwrth ei holl waith, 
yrhwn a greasai Duw i'w wneuthur,” Gen. ii. 
2,9. Yn erbyn hyn y mae rhai yn gwrthddadl- 
eu, gan ddywedyd, mai mewn ffordd o rag-flaea- 
iad ( anticipation, ) y cafodd y geiriau rhag-gry- 
bwylledig eu gosod yn yr hanes santaìdd ; hyny 
yw, nad ydynt amgen hanes y ffaith cyn iddi 
weithredol ddygwydd. Y rheswm dros hyn 
ydyw, nad oes un engraiffbo gadw y Sabbath 


yn cael ei grybwyll dros yspaid pedwar cant ar | 


hugain o flynyddoedd wedi hyny. I hyn yr 
atebir, yn l. Nad oes un rheswm i'w roddi dros 
waith yr hanesydd santaidd yn crybwyll am 
santeiddio y Sabbath, yn mhlith y dygwyddiadau 
Paradwysaidd, os nad oedd yn ddyledswydd ar 


ddyn ìi wneyd hyny o'r dechreuad, Tybiedffordd | 
arall sydd yn hollol ddi-gynllun ac afresymol. 


2. Nad yw y diffyg hanesyddol o waith y Patri- 
archiaid yn cadw y Sabbath yn un prawf nad 
oeddynt yn gwneuthur hyny; mwy nag y mae 
y diffyg hanesyddol, o'r un peth o amser Moses 


hyd ddiwedd teyrnasiad Dafydd, (yspaid dau cant | 


A Duw a fendigodd y | 


| ac ugain o flynyddoedd.) yn cynwys nad oedd yn 


cael ei gadw yn yr amser hwnw ; neu mwy nag 
y mae y diffyg hanesyddol am waith yr Iuddewon 
yn arfer enwaediad o amser Joshua hyd amser 
Jeremia, (ysbaid wyth can mlynedd,) yn brawf 
nad oeddynt yn eu harfer dros yr ysbaid hwnw, 
3. Bod y rheswm a gysylltir â'r gorchymyn pan 
gafodd ei roddi yn mblith gorchymynion moesol 
eraill gan Dduw i Israel ar Sinai, yr un mor 
rymus o'r dechreuad ag oedd y pryd hwnw; sef, 
“O herwydd mewn chwe diwrnod y gwnaeth 
yr Arglwydd y nefoedd a'r ddaear, y mor a'r hyn 
holl sydd ynddynt, ac a orphwysodd y seithfed 
dydd; am hyny y bendithiodd Duw y dydd Sab- 
bath, ac a'i santeiddiodd ef.” Os oedd yn ddyled- 
swydd ar feibion Israel yn yr anialwch ìi gadw y 
seithfed dydd yn santaidd, er cof am orphwysiad 
Duw arno oddiwrth waith y greadigaeth, nid oes 
un rheswm nad oedd y ddyledswydd ar Adda yn 
yr ardd i wneuthur yr un peth; ac nad hyny 
oedd yn ngolwg yr hanesydd ysbrydoledig wrth 
grybwyll am y gosodiad Sabbathawl yn mhlith y 
dygwyddiadau Paradwysaidd, Os oedd y rheswm 
rhag-grybwylledig yn rymus yn amser Moses, 
yr oedd yr un mor rymus yn amser Adda. Os 
oedd yn rhesymol i'r Israeliaid gadw y Sabbath 
er cof am orpheniad gwaith y greadigaeth, yr 
oedd yn rhesymol i Adda wneyd yr un peth. Os 
oedd y sefydliad Sabbathol yn dda iddynt hwy, 
yr oedd yn dda iddo yntau. Os cafodd ei fwriadu 
yn fendiiA i ddyn, yr oedd yn ddymunol ei 
fod yn ei feddiant o'r dechreuad. Os oedd yn 
rhesymol i ddynolryw gysegru y seithfed ran o'u 
hamser un pryd i ogoniant a gwasanaeth eu 
Creawdwr, yr oedd yn rhesymol iddynt wneuthur 
felly o'r dechreuad. Os yw y sefydliad Sabbathol 
yn angenrheidiol a buddiol, er cynyddu dnwiol- 
deb yn yr enaid, ac er meithrin a pharhau crefydd 
yn y byd, y mae yn ddirmyg ar ddoethineb y 
Goruchaf i dybied iddo adael i bum cant ar 
hugain o flynyddoedd fyned heibio cyn gosod y 
cyfryw sefydliad. 4. Crybwyllir am y Sabbath fel 
gosodiad tra adnabyddus i Israel cyn cyhoeddiad 
y ddeddf ar Sinai, Ex. xvi. 23, 25, 26. Pan 
welodd yr Israeliaid y Manna gyntaf, dywedas- 
ant, Beth yw? canys nì wyddent beth oedd. 
(Edr. A/anna.) Ond, pan y crybwyllodd Moses 
wrthynt, ar yr achlysur hwnw, am y Sabbath, 
oi ddywedodd neb o honync, beth yw y Sabbath ? 
Ni wyddom beth yw hwnw: ni chlywsom am y 
fath beth o'r blaen. Y mae hyn yn eglur ddangos 
eu bod yn gyfarwydd o'r naill, er,eu bodyn holiol 
anadnabyddus o'rllall. 5. Bod cyffredinolrwydd 


| yr arferìad o rifo dyddiau yr wythnos yn saith, 
yn mhob oes a gwlad, yn mwy na Ìled-arwyddo 


bod y Sabbath mewn ymarferiad o'r dechreuad ; 
a'i fod unwaith yn adnabyddus i'r holl genhedl- 
oedd, Gen. xxix. 27. Y mae'n nodadwy fod yr 
holl genhedloedd yn defnyddio y rhif seithol, gan 
ddosbarthu eu dyddiau yn seithiau. Y mae yn 
hawdd cyfrif am waith dynion yn dosbarthu 
amser yn fisoedd a blynyddoedd, gan fod treigl- 
iadau y bodau wybrenol yn eu cyfarwyddo i 
hyny; ond pa fodd y daethanti feddwl, ar y 
cyntaf am ddosbarthu eu dyddiau ì seithiau, 
sydd hoìlol anegìuradwy, ond yn nnig ar y dyb- 


| Ìaeth fod y Sabbath, fel gosodiad dwyfol, yn 


hanfodi o'r dechreuad, '' Nid oes, (medd Jos- 


SAD 


707 


SAB 


ephus,) un ddinas o eiddo'r Groegiaid na'r bar- 
barìaid, nac un genedl pa bynag, at ba rai nad 
yw ein harferiad ni o orphwys ar y seithfed dydd 
wedi dyfod.” Yn awr, pa fodd y gallasai y cyf- 
ryw arferiad fod wedi ymledaenu mor gyffredinol, 
ond oddiwrth draddodiad boreu yn mherthynasi 
ddwyfol osodiad y seithfed dydd, o'r dechreuad, 
yn Sabbath ! 

Yn mherthynas ansawdd y sefydliad Sabbath- 
awl, neu y gorchymyn i gadw y Sabbath, gellir 
sylwi ei fod yn foesol o ran ei natur gyffredinol ; 
acyn bendant a chyfnewidiol o ran rhyw am- 
gylchiadau arbenig, perthynol iddo. 

Ymddengys ei fod yn foesol o ran ei natur 
gyffredinol, os ystyriwn yn 1. Fod Duw yn 
deilwng o gael ei addoli, a bod dynolryw o 
t^n rwymau i'w addoli. Y mae yr ystyriaeth o 
anfeidrol berffeithrwydd, ac anfeidrol ddaioni, 

haeledd, a chymwynasgarwch Duw, yn dangos ei 
fod yn deilwng o addoliad; a'r ystyriaeth o allu- 
oedd a rhwymedigaethau dyn, yn dangos y dylai 
“ef addoli ei Greawdwr. 2. Bod dynolryw yn 
greaduriaid cymdeithasol, ac o hecwydd hyny y 
dylent addoli Duw mewn modd cymdeithasol. 
Y mae ganddynt ddeall i amgyffred; llygaid i 
weled; traed i gerdded; dwylaw ì weithredu; 
tafodau i leisio, a llefaru; a chlustiau i glywed. 
Y maent yn ymddibynu ar eu gilydd, ac yn gyn- 
: orthwyol y naill i'r llall, mewn pethau tymhorol; 
“ ac yn sicr dylent fod felly mewn pethau ysbrydol, 
neu grefyddol.—3. I'r dyben hwn, ei fod yn ym- 
ddangos yn beth buddiol ac angenrheidiol, fod 
rhyw amser arbenig i gael ei sefydlu gan Dduw, 
iddynt i gydymgyfarfod, mewn modd cymdeith- 
asol, i'w addoli ef. Yn niffyg hyn nid yw yn 
ymddangos y buasent hwy eu hunain yn cytuno 
oll byth ar amser penodoli gydymgyfarfod, i'r 


cyfryw ddyben; ac o ganlyniad y buasai'r gor- 


chwyl yn cael ei esgeuluso yn hollol, neu ynte, 
buasai anghyfleusderau mawrion yn gorwedd ar 
ffordd y cyflawniad o honi; gan y buasai rhaì 
yn gweithio, yn prynu, yn gwerthu, &c., tra y 
buasai y lleill yn addoli; ac o ganlyniad, yn lle 
bod yn gynorthwy, y buasent yn rhwystr i'w 
gilydd yn y peth penaf a mwyaf pwysig.—4. Bi 
fod (y gorchymyn i gadw'r Sabbath,) wedi ei osod 
gan Dduw yn mhlith y gorchymynion eraill, yn 
y ddeddf foesol; a'i fod mewn grym cyn i'r ddeddf 
seremoniol gymeryd lle; ac yn aros yn ei rym, 
wedi iddi gael eì diddymu. 

Ond er fod y gorchymyn tan sylw yn foesol, o 
ran ei ansawdd gyffredin, eto y mae yn bendant 
a chyfnewidiol o ran rhai amgylchiadau arben- 
igol perthynol iddo. Peth moesol yw fod rhyw 
gyfran arbenig o'n hamser yn cael ei neillduo at 
y gwaith o addoli Duw mewn modd cymdeithas- 
ol; ond pa gymaint a pha gyfran o hono ydoedd 
i gael eì ddefnyddio genym at y cyfryw orchwyl, 
sydd beth hollol bendant; ac yn gorphwys yn 
unig ar ewyllys penarglwyddiaethol Duw. Er 
i'r Arglwydd sefydlu yr amgylchiadau hyn, mewn 
modd doeth a daionus; eto ni wnaeth hyny 
mewn modd anghyfnewidiol neu hollol bender- 
fynol. Ymddengys hyny yn 1. Oddiwrth ddull 
ymadroddol y gorchymyn. “Cofia,” nid y 
seithfed dydd, ond “y dyd4 Sabbath i'w santeidd- 
iodd ef.” 


Ac eilwaith, “ Am hyny y bendith- | 
iodd yr Arglwydd y dydd Sabbath, ac a'i sant- | 


eiddiodd ef. Pe dywedasai yr Arglwydd, Cofia y 
seithfed dydd i'w santeiddìo ef, buasai yr ymad- 
rodd yn dynodi penderfyniad anghyfnewidiol 
gyda golwg ar y diwrnod arbenigol i'w gadw yn 


' santaidd. Ond gan mai “ Cofia y dydd Sabbath 


i'w santeiddio ef,” a ddywedodd Duw, yr oedd 
yn gadael llei newidiad y dydd, os nad yn aw- 
grymu y cymerai hyny le rywbryd; er ei fod ar 
yt un pryd yn hollol benderfynu yr yspaid ar- 
benig o amser oedd i gael ei neillduo, (sef dydd, ) 


'ac yn sefydlu y ddefod Sabbathol yn anghyfnew- 


idiol a pharhaus.—2. Oddiwrth y ffaith ei hun. 
O greadigaeth dyn hyd adgyfodiad Crist, y seith- 
fed dydd oedd y dydd. Sabbath; ond o adgyf- 
odiad Crist, hyd ei ddyfodiad i farnu'r byd, y 
dydd cyntaf o'r wythnos ydyw. Ymddengys 
hyn yn, 1. Oddiwrth rag grybwylliadau pro- 
ffwydoliaethol, Ezec. xliii. 27; Ps cxviii. 24,.— 
2. Oddiwrth yr anrhydedd a osodwyd arno gan 
Grist, trwy adgyfodi arno oddiwrth y meirw; a 
thrwy ymddangos arno wedi ei adgyfodiad, i'w 
ddysgyblion, Ioan xx. 1, 19, 26.—3. Oddiwrth 
ymddygiadau yr Apostolion arno, a'u cyfarwydd- 
iadau i'r eglwysydd yn mherthynas iddo, Act. 
xx.7; 1 Cor. xvi. 2.—4. Oddiwrth ei fod yn 
cael ei alw, mewn modd arbenigol a phwysic, 
yn “ddydd yr Arglwydd,” Dat. i. 10.—5. Oddi- 
wrth arferiad cyffredinol yr eglwys Gristionogol, 
i'w gadw yn santaidd o'r dechreuad hyd heddyw. 
Yn mhlith y prif-Gristionogion, yr oedd cadw 
y dydd cyntafo'r wythnos yn santaidd yn cael 


| eì ystyried yn faen-prawf o Gristionogrwydd. 
Gofynodd Llywodraethwr Rhufeinig i un o'r 


cyn-ferthyron, ““A gedwaist ti ddyd yr Ar- 
glwydd?” — Ei ateb iddo ydoedd, “ Yr ydwyf yn 
Gristion:”' mal pe y dywedasai, Y mae'r Crist- 
ionogion oll yn cadw hwnw ; ac yr ydwyf finau 
yn arddel fy hun yn un o honynt. 

Y modd i santeiddio'r Sabbath sydd, yn 1. 
Trwy barotoi yn brydlawn arei gyfer, cyn ei 
ddyfod. Dichon fod y gair “cofia,” a gysylltir 
â'r gorchymyn, yn cyfeirio at hyn. “Cofia y 


U 


| dydd Sabbath i'w santeiddio ef,” h. y., gwna rag- 


barotoadau prydlawn ar ei gyfer cyn ci ddyfod. 
Dod heibio dy alwedigaethau bydol yn brydlawn 
y prydnawn blaenorol. Trefna dy dy; darpara 
dy luniaeth a'th wisgoedd, fel na fyddo genyt 
ddim i'w wneuthur ar y Sabbath ond eu defn- 
yddio. Wedi rhoddi heibio dy alwedigaethau 
bydol yn brydlawn y prydnawn blaenorol, ym- 
gysegra at weddi a myfyrdodau santaidd, fel y 
rhagbarotoadau goraf gogyfer a'r Sabbath.—2. 
'Trwy godi gan foreued, os nad yn foreuach y 
diwrnod hwnw, a rhyw ddiwrnod arall. Dylem, 
yn sicr, i roddi cymaint o ddiwrnod i'r Arglwydd 
ag yr ydym yn ei gymerydini ei hunain. Ni 
ddylai dydd Duw fod yn fyrach na'n dydd ni. 
Diffyg gofalu am hyn yw'r achos fod llaweroedd 
yn taflu eu hunain i gymaint o ddyryswch ac an- 
nhrefn ar ddydd yr Arglwydd. Trwy orwedd 
yn rhy hir y diwrnod hwnw nid oes ganddynt 
hamdden i addoli Duw yn ddirgelaidd na theulu- 
aidd; ac yn aml herwydd yr un peth, y maent 
yn rhy ddiweddar yn dyfod i gysegr Duw, Y 
mae y benod wedi cael ei darllen; y mawl wedi 
ei ganu; y weddi wedi ei hoffrymu; ac ysgat- 
fydd, y testun a'r penau wedi eu nodi eyn y 
byddont hwy yn yr addolfa.. Mewn gwirionedd, 


SAbB 


708 


SAB 


a— 


y mae y neb na fu yn addoli Duw yn ddirgel- 
aidd a theuluaidd, yn rhwym o fod mewn agwedd 
meddwl anaddas iawn i uno â'r gynulleidfa mewn 
addeliad cyhoeddus; ac yn annhebyg iawn i 
gael ìles trwy foddion gras. 3. Trwy ymwrthod 
â phob pechod mewn meddwl, gair, a gweithred ; 
yn neillduol pechodau rhyfygus. Y mae pechod 
yn anghyfreithlon bob dydd; ond yn neilldu- 
ol ar ddydd yr Arglwydd. Y diwrnod hwnw y 
mae yn ddrwg daublyg, eanys wrth ei gyflawni 
ar y dydd Sabbath, yr ydwyt yn gwneuthur dau 
ddrwg ar unwaith; sef yn cyflawni yr hyn sydd 
ynddo ei hun yn ddrwg, ac yn halogi y Sabbath. 
“ Gwell, medd Awgustin, yw aredig na dawnsio 
ar y Sabbath. Gwell yw i ddynion fod yn nghyd 
â'u galwedigaethau naturiol ar ddydd yr Ar- 
glwydd, na'i dreulio mewn gloddest ac oferedd ; 
oblegyd y mae y pethau blaenaf yn gyfreithlon 
ynddynt eu hunain; ond nid yw y rhai olaffelly. 
4. Trwy ymgadw rhag meddwl, dywedyd, na 
gwneuthur y pethau sydd yn gyfreithlon i ni 
feddwl am danynt, siarad yn eu cylch, a'u cyf- 
]awni ar ddyddiau eraill, Esa. lviii. 13. 5. Trwy 
ei dreulio yn hollol yn ngwasanaeth yr Arglwydd, 
neu mewn gweithredoedd o haelioni a thrugar- 
edd ond yn unig, cymaint o hono ag a fyddo yn 
gwbl angenrheidiol er diwallu angenrheidiau 
ein natur ein hunain, a gwrthrychau ein gofal. 
Nid mewn segurdod yr ydym i santeiddio y dydd 
Sabbath. Y mae anifeiliaid y maes yn santeidd- 
io y Sabbath yn llawn cystal a'r neb sydd yn 
ei dreulio i fwyta, yfed, gorwedd, a chysgu. Er 
na ddylem wneuthur ein gweithredoedd ein hun- 
ain ar ddydd yr Arglwydd, eto dylem wneuthur 
gweithredoedd Duw. Heb hyn nis gellir dywed- 
yd am danom eìn bod yn ei santeiddio. 

Yr anogaethau i santeiddio y Sabbath ydynt, 
yn 1. Gorchymyn Duw. 2. Ei addewidion, Esa. 
lvi. 4—8; lyiii. 13, 14.3. Esiampl yr Arglwydd 
Iesu Grist a'i apostolion, yn nghyd â'r holl dduw- 
iolionyn mhob oesa gwlad. 4. Ein budda'n lles ein 


hunain yn bersonol ac yn gymdeithasol. “Y Sab- | 


bath,'medd Crist, Arglwydd y Sabbath, a wnaeth- 
pwyder mwyn dyn, ac nid dyn er mwyn y Sab- 
bath.” Rhaid gan hyny ei fod orywlesacclwiddo, 
bod ei gadw yn santaidd yn tueddu i'w fuddioli 
a'ileshau. Arno y mae yn cael gorphwys oddi- 
wrth ei lafur a'i negeseuau bydol, yr hyn sydd 
yn tueddu, nid yn unig i'w adfywio a'i gysuro, 
ond hefyd i gryfhau a chynyddu ei iechyd coríf- 
orol. Herwydd byn tystiolaethodd Dr. Ffar, 
physygwr enwog, gerbron eisteddfod o ddirprwy- 
wyr yn y Ty Cyffredin, “fod y dynion ag sydd 
yn cadw y Sabbath yn mwynhau gwell iechyd 
nag eraill yn gyffredinol.” Ond nid hyn 
yw y prif les ag sydd yn deilliaw oddi- 
wrth santeiddio y Sabbath. Tra y mae ei 
gadw yn ddihalog yn fueddu at gysur ac 
iechyd dynion, yn bersonol ac yn deuluaidd, 
y mae hefyd yn tueddu at eu cynydd mewn gras 
a gwybodaeth o Dduw, ac o bethau ysbrydol. 
Ary Sabbath y mae ganddynt gyfleusderau i 
ddarllen gair Duw, i alw arno yn ddirgelaidd, 
yn deuluaidd, ac yn gyhoeddus; ìi wrando yr 
efengyl, ac i ymarfer a'i hordinhadau; i fyfyrio 
ar bethau ysbrydol. ac ìi ymddyddan am danynt, 
yr hyn nid oes gan lawer o honynt ar. ddyddiau 
eraill. Herwydd hyn y mae cyfartalwch cy- 


ffredinol ac amlwg rhwng gwaith dynion yn 
parchu y Sabbath, a'u cynydd mewn crefydd a 
phob rhinwedd. _ Yn y lleoedd hyny lle y dang- 
osir mwyf o barch i'r Sabbath bob amser y mae 
mwyaf o foesoldeb, rhinwedd, a duwioldeb; ac 
o'r ochr araìl, lle mae y Sabbath yn cael ei ha- 
logi, a'i osodiadau yn cael ,|eu hanmharchu, nid 
oes yn gyffredin na gwirionedd na thrugaredd, 
na gwybodaeth o Dduw, yn hanfodi. Y mae 
eglwysi Protestanaidd Ffrainc, Holland, Switser- 
Ìand, a'r Ellmyn, yn gyffredin yn dra diffygiol 
yn eu parch ì'r Sabbath, a'u gofal am ei gadw 
yn ddihalog; ac O! mor isel yw crefydd yn 
gyffredin ynddynt! O y fath anghyfanedd-dra 
ysbrydol sydd wedi gorchuddio yr ardaloedd 
hyny lle y cyfaneddai merthyron a chyffeswyr 
lawer gynt. Y mae sefyllfa crefydd ysbrydol 
mewn unrhyw wlad, ardal, tref, neu gymydog- 
aeth, i'w barnu wrth y modd y byddo y trigolion 
yn ymddwyn tuag at Sant yr Arglwydd—y 
Sabbath. 

SABBATHIAID, canlynwyr Sabbathius, Iu- 
ddew o Gaercystenyn, yr hwn a fedyddiwyd yn 
y flwyddyn 392, ac a urddwyd ;yn weinidog gan 
y Nofatiaid. Yn cael nad oedd gan y Nofatiaid 
y rhai a'i derbyniasant i'w cyfnndeb, ddim mwy 
o barch iddo nag oedd gan yr Iuddewon, oddi- 
wrth ba rai yr enciliasai, penderfynodd osod ei 
hunan i fyny fel sylfaenydd plaid newydd, Gan 
ei fod o hyd yn teimlo ymlyniad wrth Iuddew- 
aeth, arwyddodd ei gydsyniad â thyb y Chwarto- 
Decimiaid, gan haeru y dylesid cadw y Pasg ar 
y pedwarydd dydd ar ddeg o leuad Mawrth; ac 
i'r dyben ìi gadarnhau ei ddysgyblion yn y dyb 
hono, dywedir iddo wrth ddarllen y geiriau, “< A 
nesaodd gwyl y bara croyw, yr hon a elwir y 
Pasg,” ddyrchafu eilais yn ddisymwth, a gwaeddì 
â llef uchel, gan ddywedyd, “ Gwae i'r neb na 
chadwo y Pasg ar ddydd y bara croyw!” Dy- 
wedir iddo gysylltu yr ymdarodd olaf yn y cyf- 
ryw fodd â'r testun santaidd, fel y darfu i'w gan- 
lynwyr anwybodus gymeryd yn ganiataol mai 


| ymadrodd Crist ydoedd, a'i fod yn cynwys hys- 


bysiad pendant o'i ewyllys yn mherthyns i'r am- 
ser y dylesid cadw'r Pasg. 

SABBOTHIAID, enw gwahaniaethol y Crist- 
ionogion hyny a gadwant y seithfed dydd yn lle 
y dydd cyntaf o'r wythnos yn Sabbath. Yn 
mhlith y Bedyddwyr yn benaf os nad yn hollol, 
y mae y rhai hyn i'w cael. Gwrthwynebant y 
rhesymau a roddir yn gyffredin dros newid- 
iad y dydd o'r seithfed i'r dydd cyntaf o'r wyth- 
nos, gan haeru mai Cystenyn, ar ei ddychweliad 
at Gristionogaeth, a wnaeth hyny gyntaf. Yn 
mherthynas i'r athrawiaeth Gristionogol yn 
gyffredinol, y m:ent yn cytuno â Christionogion 
eraill yn eu barn; ond gwhaniaethant oddìwrth- 
ynt yn y pethau canlynol:—Yn 1. Credanti Dduw 
orchymyn i holl ddynolryw gadw y seithfed dydd, 
ncu y dydd olaf o'r wythnos, yn Sabbath wyth- 
nosol.—2. Bod y gorchymyn hwn o eiddo Duw, yn 
wastadol rwymedig a? ddyn, hyd nes na fyddo 
amser mwyach.—3. Nad yw gorphwysfa sant- 
aidd Sabbath y seithfed dydd, wediei chyfnewid 
trwy ddwyfol awdurdod, o'r seithfed i'r dydd 
cyntaf o'r wythnos; neu nad yw'r ysgrythyr yn 
gofyn cadw un dydd arall o'r wythnos, ond y 
seithfed dydd yn unig, yn Sabbath i'r Arglwydd: 


' SAB 


709 


SAB 


—— 


Y prif reswm dros barhad y Sabbath Iuddew- 
ig, yw corffoliad y gorchymyn yn mherthynas 
ìddo yn y ddeddf foesol, yr hon 8ydd yn ei gy- 
nysgaeddu a'r cymeriad o orchymyn moesol, yn 
gystal ag o sefydliad pendant; y naill yn anni- 
ddymadwy, a'r llall yn anniddymedig.  Ymre- 
symir dros yr un golygiad hefyd eddiwrth reswm 
y sefydliad, sef gorpheniad gwaith y greadig- 
aeth ar y dydd hwnw; yr hwn reswm nid yw yn 
gymwysiadol at un diwrnod arall. 

Yn erbyn yr ymresymiad uchod, gwrthddadl- 
euir gan Gristionogion yn gyffredinol, yn 1. Fod 
moesoldeb y gorchymyn yn gynwysedig yn nghy- 
segriad y seithfed ran o'n hamser ddybenion cref- 
yddol; ac nid yn neillduad y seithfed dydd mewn 
modd penodolacunigol. 2. Bod cadw yr un dydd 
yn mhob lle yn Sabbath, yn beth hollol annichon- 
adwy, gan nad yw y dydd yn mhob lle yn dy- 
gwydd ar yr un pryd. Heblaw hyny, gellir 

' sylwi fod y dysgedig Joseph Mede, yn barnu 
oddiwrth Ex. xvi. 22—26, mai yn yr anialwch 

. y newidiwyd y Sabbath o'r dydd cyntaf o'r wyth- 
nosi'r seithfed dydd; ac o ganlyniad, mai y 
dydd cyntaf o'r wythnos oedd y Sabbath o'r de- 

“ chreuad. Ei reswm dros hyn yw, fod Israel yn 
teithio ar y seithfed dydd yn flaenorol i'r Sabbath 
cyntaf a gadwyd ganddynt yn yr anialwch. Ond 
gannad yw y cyfryw dyb yn ymddangos yn 
gyson â Gen, ii. 2, 3; a chan nad ydyw mewn 

“un modd yn eglur, nid oes fawr pwys i'w osod 
arni. Edr. Mede ar Ex. xx. 20. 

Gelwir y Sabbothiaid weithiau yn Fedyddwyr 
y seithfed dydd. Y mae dwy gynulleidfa o honynt 
yn Nghaerludd; un berthynol i'r Bedyddwyr 
Cyffredinol, yn cyfarfod yn Mill-yard; a'r llall, 
yn perthyn i'r Bedyddwyr Neillduol, yn cyfar- 
fod yn Cripplegate. Y mae ychydig o honynt 
hefyd yma ac acw ar hyd y wlad; ond y maent 
yn diflanu yn ebrwydd; a thra thebyg na bydd 
neb o honynt i'w cael yn y deyrnas hon cyn hir, 
Dywedir fod deunaw o eglwysi perthynol iddynt, 
yn cynwys naw ar hugain o weinidogion, a 2862 
ogymunwyr, yn America. Un Francis Bamp- 
field, athraw yr eglwys yn Pinner's Hall, yn 
1676, oedd y gweinidog cyntaf o'r farn hon, yn 
Nghaerludd. Canlynwyd ef gan Mr. Edward 
Stennet; a thrachefn gan ei fab, y rhagorol Jo- 
seph Stennet. Y gweinidog presenol yw Robert 
Burnside, awdwr cyfriol dwy gyfrol o Draeth- 
odau ar Grefydd Dynolryw. Edr. Sabbath. 

SABELIAID, canlynwyr Sabelius, athronydd 
a duwinydd Aifftaidd, yn nghanol y drydedd 
ganrif. Dywedir mai dysgybl Noetus oedd 
Sabelius; ac o herwydd hyny, penderfynir ei 
fod yn hollol o'r un farn ag ef; ond nid yw 
hyny oll yn gywir. Ymddengys fod Noetus yn 
credu undod Duw yn un Person, dan dri o 
enwau, neu swyddau, h. y., y Tad, y Mab, a'r 
Ysbryd Glan. Herwydd hyn, cafodd ei gy- 
huddo o fod yn Patripassiad, hyny yw, yn dal 
mai y Tad a ddyoddefodd. Edr. Patripassiaid. 


I'r dyben ìi ochelyd y cyfryw ganlyniad, haerai , 


Sabelius nad y Duwdod, eithr dylifiad, neu allu 

oddiwrtho, dan y cyfenwad Mab Duw, a unwyd 

a'r dyn Iesu. I egluro hyn, cymharai y Tad i'r 

haul, a'r Gair a'r Ysbryd ij ddylifiadau o_ oleuni 

agwres. Herwydd hyn, galwyd y Sabeliaid yn 

Gynlluniaid. Er i'r blaid hon gael eì heuog- 
AR 


farnu gan amryw gymanfaoedd, eto cynhyddodd 
yn ebrwydd, ac ymledaenodd yn y Dwyrain ; ïe, 
ys y Gorllewin, can belled a Rhufain; ac er eu 
bod fel plaid wedi hollol ddiflanu yn awr, eto y 
mae y golygiad o Dduw yn un Person, dan dri 
o gymeriadau gwahanol, sef Creawdwr, Prynwr, 
a Santeiddydd, mewn effaith yn cael ei fabwys- 
iadu eto gan y Salemiaid Newyddion, ac amryw 
bleidiau eraill. 

SABIAID, yn 1, Plaid yn blaguro yn Busso- 
ra, Shuster, a a lleoedd eraill yn y Dwyrain; yn 
cynwys, fel y dywedir, o gylch pum mil ar 
hugain o deuluoedd. Galwant eu hunain Ben- 
deb Hai. “ Creaduriaid bywyd,” neu Mendai 
Yahia, neu “ Ddysgyblion Ioan,” hyny yw, y 
Bedyddiwr, yr hwn a gyfrifanthwy fel eu syl- 
faenydd, Ymddangosant fel canoliaid rhwng 
Iuddewon a Christionogion. Y maent yn cy- 
mhwyso yr adnodau blaenaf yn efengyl Ioan at 
y Bedyddiwr; yn golygu Crist fel proffwyd, ac 
yn un oddysgyblion y Bedyddiwr. Yn eu lle- 
oedd addoliad nid oes ganddynt na delwau nac 
unrhyw addurniadau. Y mae ganddynt barch 
mawri'r Iorddonen; ond herwydd amgylchiadau 
cyfyng, y mae eu pererindodau yno yn llawer 
anamlach nag oeddynt gynt. Y maent yn gweini 
bedydd gyda difrifolleb mawr; yn enwedig ar 
y dydd y sefydlwyd ef gan Ioan. Ant i waered 
i'r afon 1 gyfranogi o'r ordinhad, yr hon a_ wei- 
nyddir gan y gweinidog, yr hwn sydd a llestr yn 
ei law, yn taenellu pob un yn bersonol ac unigol, 
gan ddywedyd, “ Yr wyf yn adnewyddu dy fed- 
ydd yn enw ein tad a'n gwaredydd, Joan ; yr hwn 
yn y modd hyn a fedyddiodd yr Iuddewon yn yr 
lorddonen, ac a'u gwaredodd; efe hefyd a'ch 
gwared chwi.” Eu gweinidogion a gyflawnant eu 
swydd mewn dillad o flew camel; ac y maeut yn 
ymborthi mewn modd sacramentaidd ar locust- 
iaid a mel gwyllt. Ychydig o honynt, heblaw 
y gweinidogion, sydd yn deall eu hiaith gynt- 
efig, yr hon a gynwys Syriaeg lygredig, ac sydd 
yn gyffelyb, fel y tybir, i'r dafodiaith mewn ar- 
feriad gynt yn Galilea, o ba le y mudasant hwy 
i'r lleoedd y maent yn cyfaneddu ynddynt yn 
bresenol. Y priflyfrau yn eu meddiant yn y 
dafodiaith ragddywededig ydynt y Sedra l' Adam, 
“Llyfr Adda:” Drasha Yahia, “ Dadl Ioan ;”' 
Sedar Melansha, “' Ulyfr yr Arwyddgylch.” Y 
rhai hyn a gynwysant egwyddorion y blaid; eu 
defodau, eu nodiadau hanesyddol, a'u rheolau 
seryddol. Y maey Proffeswr Norberg, o Lund, 
yn Sweden, yr hwn oedd yn ysgolhaig dwyrein- 
iol enwog, wedi cyhoeddi cyfieithiad o'r blaenaf 
o'r rhai hyn, yn nghyd a Geiriadur ac Enwedig- 
ydd.— Ruc/. 2. Hen blaid o eilunaddolwyr, 
crefydd y rhai a gynwysai addoliad y planedau, 
neu y Ju nefol; ac herwydd hyny, enw y rhai 
a darddir o'r Heb. say, Tzeba, Uu, Job i. 15; 
Joel iii. 8.  Lactantius sy'n golygu Ham fel eu 
sylfaenydd; wyrion yr hwn a elwid Seba, ac 
oddiwrthynt y cafodd Arabia Felix ei chyfenwi 
Sabe, Dywed Maimonides i Abram gael eì 
ddwyn i fyny yn mysg y Zabiaid, “y rhai a 
lanwasant y byd â'u tybiau gwenwynllyd.” Y 
mae yr un gwr yn tystiolaethu hefyd, “eu bod 
yn dysgu mai is-dduwiau oedd y ser, a bod yr 
haul a'r lloer yn dduwiau uwchraddog. Yr 
oeddynt hefyd yn addolwyr tân. I'r galluoedd 


SACH 


710 


SAI 


hyn y cysegrent ddelwau aur, arian, a delwau 
eraill; sef delwau aur i'r haul ; delwau arian i'r 
lloer; a delwan efydd, &c., i'r ser. Jddynt 
hefyd, wedi hvny, y cysegrasant demlau a 
choedydd. Oddiyma, medd yr un awdwr, y 
tarddodd servddiaeth, a'r swynyddiaeth arfer- 
edig yn mhlith y Caldeaid, a chenhedloedd er- 
aill. Credent dragywyddoldeb y byd ; ac o her- 
wydd hyny gwadent eirwiredd yr hanes Fosen- 
aidd, yr hon sydd yn dysgu mai Adda oedd y 
dyn cyntaf; parchent ef er hyny fel apostol y 
lleuad. Cafodd Noa, meddant hwy, ei garcharu 
am nacau addoli delwau. Ystyrient eifr yn 
anifeiliaid cysegredig; ac yr oeddynt yn addoli 
ellyllon dan rith geifr. ^u harferion eilunadd- 
olzar a choelgrefyddol oeddynt beryglus a 
chreulawn; yn beryglus, zan eu bod yn offryuru 
creaduriaid rheibus; ac yn greulawn, am eu 
bod yn tynu plant trwy y tân. 

SACCEAID, dysgyblion Zacceus, brodor o 
Palestina, yr hwn, o gylch y flwyddyn 3ô0, a 
ymneillduodd i fynydd yn gyfagos i ddinas Jeru- 
salem, i'r dyben i gyflawni ei ddefodau crefydd- 
ol yn ddirgelaidd, gan farnu nad oedd gweddi yn 
dderbyniol gan Dduw, eithr yn unig pan yn cael 
ei chyflawni mewn modd dirgelaidd. Ni chafodd 
y gwr hwn ond ychydig ganlynwyr, a'r blaid 
a ddiflanodd yn ebrwydd. 

SACRAMENT, Llad. Sacramenium ; arwydd, 
neu lw. “'Sacramentum militare” y galwai y 
Rbufeiniaid gynt lw milwr; ac y mae ein cyf- 
raith ni yn arfer y gair yn yr un ystyr; canys 
“ dueant super sacramentum suam,” a arwydda, 
dywedyd rhywbeth ar lw. 

Mewn ystyr grefyddol, y mae y gair sacra- 
ment yn dynodi un o ordinhadau yr efengyl, yn 
neillduol swper yr Arglwydd. _ Yn yr olwg hyn 
y mae i'w gymeryd fel arwydd allanol o ras ys- 
brydol. Mewn sacrament y mae dau beth i'w 
ystyried—yr arwydd, a'r arwyddocad, neu yr 
hyn a arwyddir. Yr arwydd sydd wrthrych y 
svnwyr corfforol; yr arwyddocad sydd wrthrych 
ffydd. Y Protestaniaid ni addefant ond dau 
sacrament yn unig; sef bedydd a swper yr 
Arglwydd; ond y Pabyddion a honant saith; 
sef bedydd, conffirmasiwn, swper yr Arglwydd, 
ya eneiniad diweddaf, urddiad, a phriodas. 

SACRAMENTARIAID, enw a gymhwysid 
yn aml yn amser y diwygiad oddiwrth Babydd- 
iaeth, at y Protestaniaid, herwydd eu bod yn 
gwadu y preseneldeb sy]weddol yn y sacrament; 
hyny yw, am y gwadent wyddfodoldeb gwir gorff 
a gwaed Crist yn y cymun. 

SACH, Heb. pw, Sac; Gr. Xaxxoc, Saccos; 
Llad. Saccus; Saes. Sack; cwd, cwdyn, neu 
ffetan. Dywedir fod cyffelybrwydd mawr rhwng 
swn y gair a arferir am sach yn mhobiaith; a 
thybir mai y rheswm o hyny yw, “na ddarfu i 
adeiladwyr twr Babel pan gymysgwyd yr ieith- 
oedd, anghofio eu sachau, na'r hyn oedd yn- 
ddynt, ac felly iddynt wrth gadw y gwrthrychau 
gadw yr enw.” See Rich. Dict. in verbo, Sach. 

SACHLIAIN, (sach-llian,) gwisg arw, a 
wisgai yr Iuddewon a chenhedloedd eraill mewn 
amser o gyfyngderau a thrallodau mawrion, 
gwladwriaethol; ac hefyd ar farwolaeth perthyn- 
as agos, neu gyfaill anwylgu. Arwydd o alar 

a thristwch ydoedd, 2 Sam. iii. 31; 1. Bren, xx. 


27, 31; Est. ìv. 1; Job xvi. 15; Dat. xi. 3. 

SACHWYR, SACH-DDYGWYR, (Saco- 
phori,) neu FRODYR Y SACH, mynachod 
Pabaidd, yn y drydedd ganrif ar ddeg, y rhai 
a wisgent sachwisgoedd geirwon, gan gerdded 
yn goes-noethion, a sandalau coed dan eu traed, 
yn arwyddo galar, gostyngeiddrwydd, a hunan- 
ymwadiad. Yr oedd ganddynt fynachlogydd yn 
Ffrainc, yr Ellmyn, yr Eidal, a Lloegr. Yr 
oeddynt o ran eu moesau yn dra gerwin a marw- 
eiddiadol; canys-ni chyífyrddent â chig na gwin ; 
ond er hyny, yr oeddynt o dymer ac ysbryd 
creulon a chiaidd iawn. Yn amser Harri III. 
daethant i Loegr, ac yn Nghaerludd, yn yr Hen 
Jewry, yspeiliasant a llofruddiasant saith cant 
o Iuddewon, gan gymeryd meddiant o'u synagog. 

SADUCEAID, hen blaid Iuddewig, a syl- 
faenwyd, fel y tybir, yn y drydedd ganrif cyn 
Crist, gan un Sadoc, dysgybl Antigonus Socha- 
eus, rhaglaw Sanhedrim Jerusalem. Tybia 
eraill, fod yr enw yn deilliaw oddiwrth y gair 
Heb. pys, Teedec, cyfiawn; am yr honant radd 
fawr o gyfiawnder egwyddorol ac ymarferol. 

Yr oedd Antigonus Sochaeus yn honi yn ei 
lithiau, yr angenrheidrwydd o ufydd-dod cref- 
yddol, anhunanol, hollol «nnibynel ar ystyriaeth 
o gosb a gwobr mewn byd i ddyfod. Rhai o'i 
ddysgyblion (ac yn mhlith eraill Sadoe,) a gasgl- 
asant oddiyma, nad oes na chosb na gwobr mewn 
byd dawedadwy yn bod. O ganlyniad diryw- 
iodd y blaid i anffyddiaeth ; canys gwadent ad- 
gyfodiad y corff, hanfodaeth angylion ac ysbryd- 
ion, yn nghyd a chyflwr dyfodol, Act. xxiii. 6. 
Dadleuir nad oedd yn ddichonadwy iddynt 
wneuthur hyn, a chaniatau ar yr un pryd, ddwy- 
fol awdurdod ysgrifeniadau Moses a'r proffwydi, 
Ar yr olwg gyntaf, rhaid caniatau ei fod yn 
ymddangos yn amhygoel; ond wrth ystyried 
mor agos yw defnyddrodraeth (matertialism) í 
dybiau y Sadueeaid, a bod cynifer o Gristionog- 
ion enwawl mewn gwahanol gyfundebau yn 
cofleidio y cyfryw olygiadau, yr ydym yn peidio 
rhyfeddu a dadleu. 

Dywedwyd weithiau, fod y Saduceaid yn 
gwrthod yr holl ysgrifeniadau santaidd ond 
eiddo Moses yn unig. _ Dichon fod hyny yn wir- 
ionedd am raì o honynt; ond eì fod felly am yr 
holl blaid, nìd yw mewn un modd idd ei gan- 
iatau. Tebyg pa fodd bynag, nad oeddynt yn 
addef un proffwyd o awdurdod gogyfuwch a 
Moses, nac ysgrifeniadau neb yn meddu yr un 
gradd o anffaeledigrwydd a'r eiddo ef. Sicr yw 
eu bod yn gwrthod traddodiadau yr Henuriaid, 
ac nad oeddynt yn talu nemawr o barch i unrhyw 
ffurfiau crefyddol. Yn lle hyn, yr oeddynt yn 
erwin a llym yn y gweinyddiad o gyfiawnder 
ataledigol. Yn eu hathronyddiaeth yr oeddynt 
yn Epicuriaid a Defnyddiolwyr; ond mor bell 
oeddynt ofod yn Angenrheidiolwyr, fel yr amddi- 
ífynent athrawiaeth ewyllys rydd, ac yr ymwr- 
thodent yn hollol ag athrawiaeth gweithrediadau 
dwyfol. Gellir olrain hanes y Saduceaid mor 
bell yn mlaen a'r oesoedd canol; a dywedir fod 
gweddillion o'r blaid hon, yu aros o hyd yn 
Affrica, ac hyd yn nod yn Lloegr; ernad ydynt 
yn arddel yr enw. 

SAIL, neu SYLFAEN, yn briodol a ddynoda 
yr hyn sydd yn dechreu ac yn eynal adeilad, 


SAI /i 


SAM 


Luc vi. 48. Yn gyffelybiaethol, yn 1. Yr Ar- 
glwydd Iesu Grist, yr hwn yw sylfaen holl 
gyngor Duw, a holl iechydwriaeth dyn, Esa. 
xxviii 16; 1 Cor.iii. 11. Y peth blaenaf, penaf, 
â mwyaf. pwysig mewn crefydd yw Crist. Efe 
y» ei berson â'i waith, yw sylfaen ein cymod â 

uw, a'n cymeradwyaeth ger ei fron, o ran ein 
personau a'n gwasanaeth, 2 Cor. v. 19; Eph. i. 
6; Heb. xiii. 15, 16. Beth bynag yw ffydd, 
gobaith, carìad, edifeirwch, ac ufydd-dod efeng- 
ylaidd, nid y sylfaen ydynt. Crist yn unig yw 
hono; ac y mae efe yn sylfaen safadwy a chyf- 
reithlon, gan ei fod yn wir Dduw, ac o drefniad 
a gosodiad Duw. Y mae peidio a'i defnyddio 
fel y cyfryw, neu ddefnyddio rhyw beth arall 
yn ei lle, nid yn unig yn ddirmyg arno ef fel 
sylfaen, ond hefyd ar Dduw, yr hwn a'i trefnodd, 
a'i gosododd, ac a'i datguddiodd ; a sicr yw na 


: ddianc y cyfryw ymddygiad heb gosb drom am 


dano. Bdr. Math. xxi. 44. 2. Athrawiaeth yr 


. apostolion a'r proffwydi; yr hon yw sylfaen ein 


ffydd ni, Eph.ii. 20. 3. Y cyfamod gras, neu 
yr efengyl, yn ei datguddiedigaethau grasol, a'i 
haddewidion mawr iawn a gwerthfawr, yr hon 
yw sylfaen ein gobaith. Hon oedd yn ngolwg 
yr apostol Paul pan y dywedai, “' Eithr y mae 
eadarn sail Duw yn sefyll, a chanddi y sel hon, 
yr Arglwydd a edwyn y rhai sydd eiddo ef. A 


- phob un sydd yn enwi enw Crist, ymadawed 


oddiwrth anghyfiawnder,” 2 Tim. ii. 10. Y 
cyfamod yw sylfaen y pleidiau cyfamodol, i 
ddysgwyl am y budd neu'r elw mewn golwg wrth 
ymgyfamodi. Y mae yn perthyn i gyfamod sêl, 
ac ar sêl yn fynych y mae rhyw arwydd-wersi 
yn gerfiedig, yn ddynodiad o ewyllys neu fwriad 
ei pherchenog. At hyn, tebygol, y cyfeiria yr 
apostol yn y geiriau dan sylw. Y cyfamod gras, 
neu'r efengyl, yw sail holl ymddygiadau Duw 
tuag at ei deiliaid, mewn amser, ac yn nydd y 
farn ; a'r un cyfamod hefyd yw sail holl ddynes- 
iadau dynion at Dduw a'u dysgwyliadau oddi- 
wrtho, Ps. cxix. 46. Yn ol hwn y mae Duw yn 
galw arnynt i dderbyn iachawdwriaeth; yn eu 
cyfiawnhau, eu santeiddio, eu cynal, eu cysuro, 
a'u gogoneddu; ac yn ol hwn hefyd y bydd iddo 
eu barnu yn y dydd olaf, Jer. xxxi. al, 32, 40; 
Rhuf. ii. 16. Y mae i'r cyfamod hwn ei sêl; 
a'r arwydd-wersi arni ydynt, “ Yr Arglwydd a 
edwyn (hyny yw, sydd yn caru, ac yn medru 
gwahaniaethu,) y rhai sydd eiddo ef;” ac o'r 
ochr arall, “ A phob un sydd yn enwi enw Crist, 
ymadawed oddiwrth anghyfiawnder.” Sail Duw 
yw y cyfamod gras, am mai efe a'i lluniodd, a'i 
sefydlodd, ac a'i hamlygodd. 

SAINT, y rhif luosog o sant. Heblaw ei 
arwyddocad priodol (santaidd, duwiol,) arferir y 
gairiddynedi, yn 1. Enwogion mewn santeidd- 
rwydd a duwioldeb, Act.ii. 27; iii. 14. Yn yr 
ystyr hyn y mae yn cael ei gymhwyso yn fynych 
at yr apostolion, ysbrydoedd y cyfiawnion y rhai 
a berffeithiwyd yn neillduol y merthyron, Dat. 
xviii. 24. 2. Rhai manylaidd, diargyhoedd, a 
marweiddiadol o ran eu hymddygiadau a'u hym- 
arferiadau. Arferir ef yn gyffredin fel hyn mewn 
ífordd o wawd a diystyrwch. 3. Plaid grefydd- 
ol o darddiad diweddar yn Norway, i'r hon. nid 
oes genym un enw arall. Dywedir fod eu heg- 
wyddorion crefyddol yn gyffelyb eiddo y Cyf- 


eillion; ond yn unig nad ydynt yn ymwrthod â 
bedydd a swper yr Arglwydd. Y mae eu blaen- 
or, Hans Neilson Houghe, wedi llafurio yn 
helaeth, a dyoddef llawer herwydd ei sel.  Caf- 
odd ei ddeffroi ar y cyntaf mewn ffordd hynod 
oddeutu tri deg o flynyddau yn ol. Pan mewn 
bad gyda gwair, dymchwelodd y llestr, a bu 
yntau mewn perygl mawr am ei fywyd. Yn ei 
gyfyngder llefodd am gymorth oddiwrth Dduw, 
ac addawodd os byddaiiddo ei wared o'r enbyd- 
rwydd yr oedd ynddo, y byddai iddo ei wasan- 
aethu dros ei holl fywyd. Cafodd ei wrando; 
ac mewn ffordd ryfedd cafodd ymwared. Yn 
ebrwydd wedi hyny gadawodd ei alwedigaeth, 
ac ymroddodd i waith y weinidogaeth. Cafodd 
cryn lawer eu dychwelyd trwy ei weinidogaeth, 
y rhaia ffurfiasant eu hunain yn gymdeithas, 
yn gystal er mwyn cynhaliaeth dymhorol, a chy- 
nhyddu helaethiad eu hegwyddorion crefyddol. 
Ond o'r diwedd, y swyddogion gwladol, yn ;cael 
eu cynhyrfu gan yr offeiriaid sefydledig, a gy- 
merasant afael yn meddianau y brodyr unol hyn, 
ac a ddodasant eu blaenor yn y carchar. Pan y 
gafaelwyd ynddo gan y swyddwyr, âc y dodwyd 
ei ddwylaw a'i draed mewn cadwynau haiarn. 
dyoddefodd y cwbl yn amyneddgar; a thra yr 
estynai ei ddwylaw yn ewyllysgar i'w cadwyno, 
dywedodd, “ Yr ydwyf yn llawenhau am fy mod 
yn eael fy nghyfrif yn deilwng i ddyoddef erled- 
igaeth yn achos fy Arglwydd; ac er i chwi 
gymeryd ymaith fy meddianau bydol, nis gell- 
wch gymeryd ymaith fy nhangnefedd mewnol.” 
Dywedir i'w eiriau effeithio yn y fath fodd ar 
lluaws oedd yn gwrando arnynt, fel y daethant 
yn gofleidwyr eì egwyddorion. Yr hanes olaf 
yn mherthynasiddo, a ddyddiwyd yn y flwyddyn 
1813. Yr oedd yn garcharor y pryd hwnw, 
See Baptist Mag. Sept. 1815. 

SALEÊM NEWYDD—EGLWYS SALEM 
NEWYDD, (New Jerusalem Church,) canlynwyr 
y Barwn Swedenborg, mab Jasper, esgob Lu- 
theraidd, o Gothia Orllewinol, yr hwn a anwyd 
yn Stoekholm, yn y flwyddyn 1689, ac a fu 
farw yn Nghaerludd yn 1772. 

Wrth Salem Newydd, neu Jerusalem Newydd, 
y golygai Swedenborg, yr eglwys newydd ar y 
ddaear, ag oedd ar gael ei sefydlu, a'r hon a 
ddarlunir mewn modd neillduol, o ran ei gogon- 
iant a'i rhagoriaeth yn Dat. xxi, yn nghyd ag 
amryw leoedd eraill o'r ysgrythyrau. Darlunia 
efe y ddinas santaidd, y Jerusalem newydd, 
megys yn ddarluniadol o oruchwyliaeth newydd 
o wirionedd nefol, yn treiddio trwy, ac yn gwas- 
garu y tywyllwch ag sydd yn awr yn llywyddu 
ar y ddaear. Rhoddir hanes y gwr hwn a'i 
egwyddorion a'i ganlynwyr, yn ,y lle priodol yn 
y gwaith hwn; sef dan yr enwau Swedenborg, 
Swedenborgiaid. 

SALMONIAID, math o Grynwyr, medd 
Dalton, a ddadleuant dros addefiad cyffredinol. 
Pwy oedd Salmon, a pheth oedd golygiadau y 
gwr a'i ganlynwyr ar bethau eraill, nid yw 
efe yn dywedyd. 

SAMANIAID, plaid o eilunaddolwyr In- 
diaidd yn credu mewn un Duw, gwneuthurwr 
pob peth, yr hwn yn eu bryd hwy nid yw yn 
cymeryd un sylw o achosion dynion, eithr yn 
gadael llywodraeth y byd i ofal bodau israddog, 


SAM 


712 


SAM. 


a — 


Er — 


atba rai, herwydd hyny y cyfeiriant hwy eu 
defodau crefyddol. Y mae y cyrff nefol yn gystal 
a'r holl gyrff daearol mawrion, yn wrthrychau 
addoliad iddynt hwy; er fod rhai o honynt yn 
barnu am y mynyddoedd, yn nghyd a chasgliad- 
au mawrion o ddyfroedd, nad ydynt eu hunain yn 
fywiol, eithr mai trigfanau y duwiau ydynt. Y 
mae ganddynt pa fodd bynag amrywiaeth mawr 
o is-dduwiau, y rhai y maent yn galw arnynt i 
wahanol ddybenion; megys un am iechyd, un 
arall dros eu hanifeiliaid, un arall pan y teith- 
iont, un arall dros eu plant, un arall dros eu 
hewigod, &c., gan y golygant fod ysbrydion 
neillduol yn eu harolygu, ac yn gofalu am dan- 
ynt. Er fod ganddynt dduwiesau yn gystal a 
duwiau, etoni chredanteu bod yn briod. Golyg- 
ant fed yr ysbrydion hyn yn ymddangos i'w 
hoffeiriaid yn ffurf eirth, seirff, a dylluanod ; ac 
herwydd hyny parchant y cyfryw greaduriaid 
yn fawr. ŷ 

Golygant hwy, nid yn unig fod bodau uwch- 
raddog, rhai yn gyfeillion a rhai yn elynion i 
ddyn, ond hefyd fod y goreu o honynt weithiau 
yn bleidiol, cyndyn, a dialgar; ac ar y duwiau 
maleisus golygant fod un o allu godidocach, o'r 
enw schaìtan (satan) yn llywyddu. Er fod hwn 
yn ddrygionus, eto ystyriant ei heddychu yn 
beth dichonadwy, ac am hyny y cyfeiriant ran 
fawr o'u haddoliad ato ef. 

Nid oes ganddynt demlau, eithr cyflawnant eu 
defodau crefyddol allan o dan yr awyr agored, 
ar uchelfaoedd, a glenydd afonydd. Cyflawnir 
y rhai hyn mewn rhai manau yn ddiwahaniaeth 
ar unrhyw awr o'r dydd; ond yn gyffredin yn y 
nos, wrth oleu tân cyneuedig i'r perwyl hwnw. 

Y mae ganddynt ddelwau pren a maen, wedi 
eu eerfio yn gyffelyb i'r ffurf ddynol, y rhai y 
ffugìiant eu porthi trwy lychwino eu gwyn- 
ebau â gwaed a bloneg. I'r dyben i arogl-darthu 
i'r rhai hyn, gwnant fwg o gig a gwaed, o gang- 
au ffynidwydd, neu wermod, y rhai a losgant 
o'u blaen. Pan y dygwyddo anffodiau iddynt, 
llwythant hwynt a dirmyg, gan eu hergydio 
weithiau yn erbyn y llawr, eu bwrw i'r dwfr, 
neu eu curo â gwialenodau. 

Credant fod dyn yn gyfansawdd o gorff ac 
enaid; ac ar ol marwolaeth fod yr enaid yn 
myned yn uniongyrchol ìi sefyllfa newydd o fod- 
olaeth, yr hon, yn ol fel y golyga y rhan amlaf 
o honynt, sydd yn ddigon pell ofod yn gysurus; 
ac o herwydd hyny y maent yn arswydo marw- 
olaeth yn fawr. See Priestley's Institution of 
Moses, and ihe Hindoos, p.p. 405—111 ; Tooke's 
Russia Introduction; Holwell's Mythol. Dict. p. 
383; Anfield's Philos. vol. I., p. 67. 

SAMARIAID, trigolion Samaria, yn benaf 
y Cuthiaid, y rhai a yrwyd gan frenhinoedd As- 
syria y tu hwnt i'r Euphrates, i gyfaneddu y 
wlad hono, wedi iddynt gymeryd plant Israel 
ymaith yn gaethion. Pobl gymysg oedd y 
Samariaid; ac ar y cyntaf addolent Jehofa 
mewn cysylltiad âg eilunod, hyd nes i offeiriad 
Iuddewaidd gael ei anfon i'w haddysgu. Edr. 
2 Bren. xvii. 24—41, O'r diwedd caniataodd 
Alexander Fawr iddynt adeiladu teml ar fynydd 
Gerazim, mewn gwrthwynebiad i'r un yn Jer- 
nsalem, Ioan iv. 20. Sanbalet, y llywydd, a 
wnaeth Manasse, Jaddus, yn Arch-offeiriad 


amynt; o'r pryd hwnw honent mai mynydd 
Gerazim oedd y lle yr oedd yn rhaid addoli yn- 
ddo, yr hyn a achlysurodd elyniaeth mawr rhwng 
yr Iuddewon a hwythau, yr hwn sydd yn parhau 
hyd heddyw, Nehem. ii. 10; Luc xi. 52,53; 
Ioan iv. 9; viii. 48. 

Y Samariaid ni ehydnabyddent, eithr pum 
Llyfr Moses yn unig o ddwyfol awdurdod; er 
fod yn eglur oddiwrth ymddyddan Crist a'r wraig 
o Samaria, nad oeddynt yn anghyfarwydd yn 
ysgrifeniadau y proffwydi. Y mae eu copi hwy o'r 
Pentateuch yn gwahaniaethu yn fawr oddiwrth 
eiddo yr luddewon, mewn rhai dyddiadau 
amseryddol cynar. Y mae ynddo hefyd amryw 
o adroddiadau a dosbarthiadau eglurhaol; ond 
y gwahaniaeth penaf sydd yn Deut. xxvii. 2— 
13, lle y trososodasant Gerazim yn lle Ebal, i'r 
dyben i ffurfio eu teml rwygiadol. Y mae y 
Pentateuch Samariaidd wedi ei ysgrifenu yn yr 
iaith Samariaidd, yr hon, yn ol barn rhai, yw yr 
Hebraeg gyntefig. Yn mherthynasi hyn, pa 
fodd bynag, y mae y dysgedigion yn mhell o fod 
o'r un farn. 

Fel yr Iuddewon, y mae y Samariaid wedi 
bod er's hir amser yn wasgaredig ar hyd amryw- 
iol wledydd ; ond eu prif drigle er ys llawer o 
flynyddoedd yw Naplouse, sef Sichem gynt. 
Oddiwrth ysgrifen-brofion diymwad, ymddengys 
eu bod mor ddiweddar a'r flwyddyn 1808 yn 
aros o hyd yn y ddinas hono; a'u bod yn cyfan- 
eddu hen dai adfeiliedig yn y rhan waethaf o'r 
ddinas, ac yn byw yn y eyflwr iselaf o dlodi. Y 
rhai goreu eu sefyllfa ydynt yn ngwasanaeth 
llywydd y wlad, oddiwrth yr hwn, yn brin, yr 
enillant eu bywieliaeth. ÂMraill a ymdrechant 
enill eu bywioliaeth trwy ddiwydrwydd; ac am- 
ryw a gadwant fasnaehdai, gan fyw wrth fasnach 
fechan. 

Yrun modd a'r Iuddewon, y Samariaid ni 
ymborthant ar gig anifeiliaid, oddieithr y rhai a 
laddwyd yn ol ffurfiau arbenigol, gan un o hon- 
ynt hwy eu hunain. Y maent yn ysgaredig 


-oddiwrth Iuddewon, Mahomediaid, a Christion- 


ogion, heb fod mewn un cyngrair â neb o honynt. 
Os gorfodir hwynt yn eu goruchwyliaeth i gy- 
ffwrdd â dyeithr, neu â'i wisg, ymlanhant mor 
gynted ag y byddo modd, Ystyriant gyrff meirw 


| yn aflan, a defnyddiant y Mahomediaid a'r Crist- 


ionogion i'w claddu yn eu lle eu hunain. Ystyr- 
iant eu hunain yn wir Israeliaid, o lwyth Joseph ; 
a honant fod eu cyfraith wedi ei hysgrifenu yn 
y wir Hebraeg. Y mae ganddynt offeiriaid o 
lwyth Lefi; ond cyfaddefant na bu ganddynt 
offeiriaid o dy Aaron er ys mwy na chant a haner 
o flynyddoedd. 

Y Samariaid a gadwant y dydd cyntaf o wyl 
y Pasg ar haner nos. Ar yr achlysur lleddir 
dafad, pobir, ac ymborthir arni yn y synagog. 
Nid ydynt wedi gallu cyrchu i fynydd Gerazim i 
addoli, er y flwyddyn 1788, eithr offrymant eu 
haberthau yn ninas Naplouse, yr hon meddant 
hwy sydd o fewn terfyngylch y lle dewisol. Yn 
ol eu cyfrif hwy nid oes Samariaid yn y dwyrain, 
oddigerth yn Naplouse a Jaffa. Y rhai hyn 
ydynt yn cynwys oddiamgylch tri deg o deulu- 
oedd, yn gwneyd i fyny tua chant o bersonau. Y 
maent yn cadw y defodau gorchymynedig gan 
Moses, gyda manylwch mawr; a chwedi cadw 


SAN 


718 


SAN 


eu Pentateuch yn ofalus.—Gregoire's Mis. Tom. 
II. pp. 323—326. 

SAMOCRESTOHENTIAID, plaid fechan o 
benboethiaid Rwsiaidd, y rhai a fedyddiant eu 
hunain, herwydd y tybiant nad oes neb arall yn 
ddigon santaidd i gyflawni'r ddefod. 

SAMOSATIAID, canlynwyr Paul o Samosata. 
Edr. Pauliaid. 

SAMPSEAID, yr un rhai a'r £lcesiaid. Edr. 
Eleesiaid. 

SANCI, Jerome Sanci, neu Zanci, a anwyd yn 
Alanzo, yn 1516, ac a dderbyniwyd yn aelod o 
gymdeithas y Canonwyr Rheolaidd, (Edr. Conon- 
toyr,) pan yn bymtheg oed. Ffurfiodd, pan yn y 
gymdeithas hono gyfeillgarwch mawr â'r enwog 
Pedr Martyn, yr hwn hefyd oedd yn perthyn 
iddi. Cyfeillach ac esiampl y dychwelwr enwog 


hwnw i'r grefydd ddiwygiedig a adawodd argraff 


;: rymus ar feddwl Zanci, yn gystal ag amryw o'i 
' frodyr, yr hyn a gadarnhwyd yn mhellach trwy 
y Llithiau a draddodwyd wedi hyny gan Petr 
“yn Lucea. Er nad oedd yr effaith yn union- 
gyrchol, eto yr oedd yn benderfynol; canys 
. Zanci, wedi bod yn fynach dros yn agosi ugain 
mlynedd, mewn cysylltiad â deunaw o'i gym- 
deithion, a ddiosgodd wisgoedd ei urdd, ac a ym- 
. wrthododd â Phabyddiaeth. Yr ymwrthodiad, 
“ hwn o angenrheidrwydd, a'i gorfododd i ymadael 
-â'r Ital; ac o ganlyniad ffodd i Genefa, lle yr 
' arosodd ddwy flynedd, ac oddiyno wedi gwrthod 
galwad i Loegr, aeth yn mlaen i Stradsburg. 
Cafodd ei wneuthur yno yn Broffeswr Duwin- 
yddiaeth; ac hyd y ílwyddyn 1563, gyda chy- 


meradwyaeth neillduol, darllenodd lithiau yno | 


yn gystal mewn Duwinyddiaeth ac yn yr athron- 
yddiaeth Aristotelaidd, pan y symudodd i Chia- 
venna, yn y Grisous, yn athraw i gynulleidfa 
Brotestanaidd. Yn 1568, pan yr oedd y gadair 
Dduwinyddol yn wag yn Heidelberg, cafodd ei 
dueddu i'w chymeryd, ac ymsefydlodd yno, tan 
nodded uniongyrchol Fredric lII., yr Etholydd 
Breiniarllaidd, ar anogaeth yr hwn y cyfansodd- 
odd ei waith pwysig yn erbyn Antinomiaeth, Bu 
marwolaeth y Tywysog hwn, yn 1578, yn achlys- 
ur iddo i roddi y broffeswriaeth i fyny. Wedi y 
dygwyddiad hwn, er iddo gyfaneddu dros ychydig 
yn Neustadt, eto dychwelodd i Heidelberg yn 
1585, lle y treuliodd weddill ei ddyddiau. Yr 
oedd Zanci yn awdwr amryw o weithion dadleu- 
ol, agoriadol, ac ymarferol; y rhai a gasglwyd 
yn nghyd, ac a gyhoeddwyd yn Genefa yn 1619, 
yn wyth gyfrol unplyg. Bu yr awdwr hwn farw 
yn Heidelberg, yn 1590. 

SANCT, Llad. Sancfus; cysegredig, neilldu- 
edig, pur, dihalog; y rhif unigol o Saint. Edr. 


Saint. 


Cymhwysir y gair Sanct yn yr ysgrythyrau, 


n 1. At Dduw, yr hwn a elwir yn fynych 

NY wYYp, Cadosh Israel, nid yn unig her- 
wydd ei anfeidrol burdeb, ond hefyd herwydd 
ei fod wedi ei neillduo ei hun i fod yn eiddo 
arbenig i Israel, yn gystal a chanddynt, Esa. 
i. 4. 2. At yr Arglwydd Iesu Grist, yr hwn, 
o herwydd ei swydd Gyfryngol, ei ymysgar- 
iad hollol a gwirfoddel iddi, yn nghyd â'i bur- 
deb difrycheulyd, a elwir Sanct, (Heb. pnm, 


Chasid, hyny yw, un sanctaidd, grasol, trugarog, | 


firion, duwiol,) Ps. xvi, 10; a Sanct Duw 


(o a'ytocrov Oes,) Marcei, 24; Act.il. 7; iii 14; 
iv. 27. 9. At y Sabbath, yrhwn a elwir ym 
wyip, Cadosh Jehofah, Sanct yr. Arglwydd, am 
ei fod wedi ei neillduo gan yr Arglwydd, ac i 
gael ei gysylltu gan ddynion i'w wasanaeth, a'i 
ogoniant ef, Esa. lviii. 10. Edr. Sabbath. 


SANTAIDD, (sanct,) Llad. sancfus ; neilldu- 
edig, cysegredig, pur, dihalog. Yn yr ystyr 
flaenaf, y gelwir y Sabbath, y deml, &c., yn 
santaidd, Esa. lviìi. 13; Jona ii. 7; ond yn yr 
ystyr olaf yn benaf y Duw, Crist, angylion, a 
duwiolion yn santaidd, Job vi. 10; l Ioan ii. 
20; Esa.lxii. 12 ; lxiii. 18. Gelwid putain gynt 
nwip, Cadesah, sanctaidd, herwydd ei bod yn 
ymgysegru i aflendid, yr hwn bechod a ystyrid 
gan y paganiaid yn rhan o addoliad eu heil- 
unod, ac a gyflawnid ganddynt mewn lleoedd 
cysegredig. At y gwasanaeth hwn yr oedd y 
Cadesuh, puteiniaid yn gysegredig, Deut. xxiii. 
17. 

SANCTEIDDIAD, ( Santaidd, Llad, santi- 
Jîcatio, Saes. sanctifiation. Yn gyntaf y weith- 
red o neillduo, neu gysegru i ddybenion neu 
wasanaeth santaidd. 2. Y weithred o buro, neu 
lanhau oddiwrth bechod. 3. Cyflwr neu sefyllfa 
santaidd. Yn y ddau olygiad olaf yr arferir y 
gair fynychaf yn yr ysgrythyrau, (l Thes. iv. 3; 
2 Thes.ii. 13; 1 Pedr i. 2; a chan dduwin- 
yddion. 

Santeiddiad yw gwaith Ysbryd Duw, trwy 
foddion yn y rhai oll a anwyd o Dduw, trwy yr 
hwn y galluogir hwynt yn raddol, a beunyddiol 
ìi farw i bechod, ac i fyw i gyfiawnder, trwy Iesu 
Grist ein Harglwydd, 


Y mae y darluniad hwn o santeiddiad yn dysgu, 


| yn l. Mai awdwr y gwaith yw yr Ysbryd Glan. 


Herwydd hyn y gelwir yr Ysbryd Glan yn 
'Ilv€va OyLOCUVEC, Pneuma Hagiosunes, “ Ys- 
bryd santeiddiad,” Rhuf.i.4; a'r gwaith ei hun 
yn ? Avyacnoc llv&vparoc, Hagiasmos Pneumot- 
os, ““Santeiddiad yr Ysbryd,” 2 Thes. ii. 13; 
I Pedr.i. 2. Herwydd yr un rheswm yn benaf 
y gelwir Ysbryd Duw yn Ysbryd Glan, ac yn 
Ysbryd Santaidd, ac y cyffelybir ef i ddwfr a 
thân; ac yr addewir eì “dywallt a'i daenellu,” 
Eph.iv.30; Ps.li, 11; Ioan vii. 39; Math. iii. 
11; Ezec, xxxvi. 25; Esa. xliv. 3. 3. Mai 
gwaith yr Ysbryd Glan trwy foddion ydyw. Y 
prif foddion trwy ba rai y dygir ef. oddiamgylch 
ydynt yr efengyl a'i hordinhadau; herwydd 
paham y gweddiai Crist dros ei ddysgyblion, 
gan ddywedyd, “'Santeiddia hwynt trwy dy 
wirionedd, dy air sydd wirionedd,” Ioan xvii. 
17; ac y gorchymynir i ninau i “chwenych 
didwyll laeth y gair, fel y cynyddom trwyddo 
ef,” 1 Pedr ii. 2. Heblaw y rhai hyn y mae 
gweinidogaeth rhagluniaeth, neillduol cystudd- 
iau a chroes-ragluniaethau yn foddion arben- 
ig yn llaw Ysbryd Duw, er dwyn y gwaith 
hwn oddiamgyleh, “'Trwy y pethau hyn yr 
ydys yn byw;” a'r “holl ffrwyth o honynt” 
lle yr iawn ddefnyddir hwynt, “yw tynu ymaith 
y pechod.” “Fel y byddem yn gyfranogion o'i 
santeiddrwydd ef,” yw dyben blaenaf a daionus 
yr Arglwydd wrth ymweled â'i bobl â chystudd ; 
ac y mae cystudd yn ““rhoddi heddychol ffrwyth 


SAN 


714 


SAN 


—— Es 


cyfiawnder i'r rhai sydd wedi eu cynefino âg ef,” 
Heb. xii. 10, 11. 83. Mai gwaith mewnol ydyw, 
Phil, i. 6. Yn hyn, yn benafy mae yn gwahan- 
iaethu oddiwrth gyfiawnhad, yr hwn sydd waith 
arnom. Cyfiawnhad sydd yn cyfnewid ein cyflwr 
ger bron Duw fel Barnwr. Santeiddiad sydd yn 
cyfnewid ein hegwyddorion a'n bucheddau, Cyf- 
iawnhad sydd yn ein gwared rhag uffern, ac yn 
rhoddi hawl inni yn y nef; ond santeiddiad sydd 
yn ein gwared rhag uffern, ac yn ein haddasu 
I'rnef, 4. Mai y rhai a anwyd o Dduw yn 
unig yw ei ddeiliaid; a'u bod hwy oll yn ddeil- 
iaid o hono. Yn yr adenedigaeth y mae sant- 
eiddiad yn cael eiddechreu; acnid ydyw amgen 
dygiad yr hyn a ddecîreuwyd y pryd hwnw yn 
mlaen at berffeithrwydd, Phil. i. 6. Wrtho yn 
benaf y gwahaniaethir y rhai a anwyd o Dduw 
oddiwrth bawb arall. Herwydd paham y dy- 
wedir, “* Pob un a aned o» Dduw, nid yw yn 
gwneuthur pechod; oblegyd y mae ei hâd ef yn 
aros ynddo, ac nis gall efe bechu (fel y mae 
eraill yn pechu, nac fel yr oedd efe ei hun yn 
pechu cyn ei gyfnewid) am ei eni o Dduw. Yn 
hyn y mae yn amlwg plant Duw a phlant diafol ; 
pob un ar sydd heb wneuthur cyfiawnder, nid 
yw o Dduw, na'r hwn nad yw yn caru ei frawd,” 
1 Ioan iii. 9, 10. 5. Ei fod yn gynwysedig 
mewn ““marwi bechod, a byw i gyfiawnder,” 
Rhuf. vi. 2—11.  Diosg yr hen ddyn, a gwisgo 
y newydd; “peidio a gwneuthur drwg,” oddiar 
gasineb afo, a “dysgu gwneuthur da,” o gariad 
at ddaioni, “ ymwadu âg annuwioldeb a chwant- 
au bydol, a byw yn sobr, yn gyfiawn, ac yn 
dduwiol yn y byd sydd yrawr hon,” ydyw, Eph. 
iv. 22—24; Ool,ìii. 9, 10; Esa. i. 16, 17; Tit 
ii. 12.. Mewn gair, cyd-darawiad ei ddeiliaid, 
mewn egwyddorion ac ymarferion â gair Duw, 
yn ei waharddiadau a'i orchymynion ydyw; 
oblegyd yn hyn y mae holl rasau a rhinweddau 
y fuchedd Gristionogol yn gynwysedig. 6. Bod 
ei holl ddeiliaid yn weithredol yn gystal ag yn 
ddyoddefol ynddo. Gwaith Ysbryd Duw yn- 
ddynt trwy yr hwn y golluogir hwynti farw i 
bechod, ac i fyw i gyfiawnder ydyw. Gan mai 
gwaith Ysbryd Duw ynddynt ydyw, y mae yn 
eglur eu bod yn ddyoddefol ynddo; a chan mai 
trwyddo y galluogir hwynt î farw $ bechod ac i 
fyw i gyfiawnder, y mae yr un mor eglur eu 
bod yn weithredol ynddo. Er mai Ysbryd Duw 
trwy foddion sydd yn gweithio ynddynt ewyll- 
ysio a_““gweithredu, eto hwy mewn canlyn- 
ìad i hyny sydd yn gweithio allan eu hiech- 
ydwriaeth eu hunain.” * Yr Ysbryd sydd yn 
bywhau;” ond hwynt-hwy, trwy yr Ysbryd 
sydd yn marweiddio pechod, ac yn byw i Dduw. 
Efe sydd yn tueddu a chynorthwyo, ond hwynt- 
hwy, trwyddo ef sydd yn gweithredu. Ei rodd 
ef (o ran y tuedd yn gystal a'r moddion) yw 
ffydd, gobaith, cariad, &c.; ond hwynt-hwy, ac 
nid efe sydd yn credu, yn gobeithio, ac yn caru. 
Y mae yr ysgrythyrau hyn a'u cyffelyb yn ein 
dysgu i ganfod cysondeb amrywiol o ysgrythyr- 
au, ymddangosant ar yr olwg gyntaf yn wrth- 
wynebol; megys, ““Santeiddia hwynt trwy dy 
wirionedd — “a gwir Dduw y tangnefedd a'ch 
sancteiddio yn gwbl oll;” ac “ Ymsanteidd- 
iwch, byddwch santaidd, canys santaidd yw 
yr Arglwydd eich Duw. Ymlanhewch oddiwrth 


bob halogrwydd cnawd ac ysbryd, gan berffeithio 
santeiddrwydd yn ofn Duw,” &c., &c.—7. Mai 
gwaith graddol a beunyddiol ydyw, Phil. iii. 11 
—14;:2'Pedris" 5—75. ilw l84 Ynchyn, yn 
gystal ag yn y pethau a enwyd, y mae sant- 
eiddiad yn gwahaniaethu oddiwrth adenedigaeth 
achyfiawnhad; y rhai ydynt weithredoedd di- 
symwth, perffaith, anghynyddol. Nid oes 
ganol-fan rhwng bywyd a marwolaeth; rhwng 
bod yn blant i Dduw a bod yn blant i'r diafol.— 
8. Mai gwaith a ddygir yn mlaen trwy gyfryng- 
dod yr Arglwydd Iesu Grist ydyw. Herwydd 
hyn y dywedodd Crist am ei ddysgyblion, “ Er 
eu mwyn hwynt yr wyf yn fy santeiddio (cys- 
egru) fy hun, fel y byddont hwythau wedi eu 
santeiddio yn y gwirionedd;” ac y dywed yr 
Apostol, “Megys y carodd Crist yr eglwys, 
ac a'i rhoddes ei hun drosti; fel y santeiddia 
efe hi, a'i glanhau, â'r olchfa ddwfr trwy'r gair; ”' 
a thrachefn, “' Yr hwn a'i rhoddes ei hun dros- 
om i'n prynu ni oddiwrth bob anwiredd, ac i'n 
puro ni iddo eì hun yn bobl briodol, awyddus i 
weithredoedd da.” Ni buasai ffordd i santeiddio 
yr aflan mwy nag i gyfiawnhau'r euog, oni buasai 
i Grist roddi ei hun yn bridwerth dros bawb, 

SANTEIDDIO, (santaidd,) Llad. sanctifico; 
Saes. sanctify; yn 1. Y weithred o neillduo, neu 
gysegru at wasanaeth santaidd. 2. Y weith- 
red o buro oddiwrth bechod, yn ei halogrwydd 
a'i fodoliaeth, Ioan xvii. 19; I Cor. vi. ll. Y 
mae Duw yn santeiddio ei hun, trwy amlygu 
ei burdeb, Esec. xxxviii. 28; ond trwy gydna- 
bod a pharchu ei santeiddrwydd difrycheulyd y 
mae dynion yn santeiddio Duw, 1 Pedriii. 15; 
Edr. Glanhad, Puredigaeth, Samteiddiad. 

SANTEIDDRWYDD, —(santaidd,) Llad. 
sanclimonia; duwioldeb neu burdeb moesol; yn 
cynwys rhyddhad oddiwrth bechod, yn nghyd 
â chydffurfiad calon a bywyd â deddf Duw, 
Rhuf. vi. 22. 

Oddiwrth y darluniad hwn o santeiddrwydd, 
ymddengys nad yw yn gynwysedig mewn gwy- 
bodaeth, doniau, moesoldeb deddfol, argyhoedd- 
iadau llymion, tymherau drylliog, serchiadau 
gwresog, proffes o grefydd, diwyd-ymarferiad o 
foddion gras; mewn ffurfiau a defodau coel- 
grefyddol, nac ychwaith mewn breuddwydion, 
gweledigaethau, llewygfeydd, ond newn egwydd- 
orion duwiol, (ífydd, gobaith, cariad, &c.,) wedi 
eu ffurfio yn yr enaid, trwy air ac Ysbryd Crist, 
yn ei dueddu yn wirfoddol, cyson, a pharhaus, i 
ymwrthod a phob pechod, ac i gyflawni pob 
dyledswydd foesol a chrefyddol; neu, yn ngeir- 
iau Paul, “i wadu annuwioldeb a chwantau 
bydol, ac i fyw yn sobr, yn gyfiawn, ac yn 
dduwiol, yn y byd sydd yr awr hon, gan 
ddysgwyl am y gobaith gwynfydedig, ac ym. 
ddangosiad gogoniant y Duw mawr, sef ein Har- 
glwydd Iesu Grist.” Mewn gair, ymwrthodiad 
gwirfoddol yr enaid â phob pechod, a'i hollol 
ymgysegriad mewnol ac allanol i wasanaeth a 
gogoniant Duw, oddiar gariad goruchel ato, a 
ffydd hollol ymorphwysol ynddo, yw santeidd- 
rwydd. 

Y mae santeiddrwydd yn ei amlygu ei hun, 
yn Í. “ Mewn santaidd, barch i Dduw, ac i bob 
peth perthynoli Dduw, ar gyfrif eu perthynas 
ag ef, Nehem. v. 15.—2. Mewn cariad goruchel 


SAN 


715 


SAN 


| ato, Galar. iii. 24.—3. Mewn ymostyngiad am- 
| yneddgar i'w ewyllys, Ps. xxxix. 9.—4. Mewn 
| casineb cynyddol at bob pechod, Ps. cxix. 133. 
| —5. Mewn cymundeb â Duw, Esa. xxvi. 8.— 


| 6. Mewn hyfrydwch yn ei air a'i ordinhadau, 
| Ps. xxvii. 4.—7. Mewn gostyngeiddrwydd, Job 
| xiii. 5, 6.—8. Mewn ymddiried santaidd yn yr 
| Arglwydd, Ps. xxvii. 1.—9. Mewn diolchgar- 
| wch gwresog a chywir am ei ffafrau, Ps. ciii. 1, 
2.—10. Mewn ufydd-dod parod ac ewyllysgar 
i'w holl orchymynion, Ïoan xv. 8. 

Y mae santeiddrwydd yn angenrheidiol, nid 
yn sylfaen ein cymod & Duw, a'n cymeradwy- 
| aeth ger ei fron ; oblegyd Crist, mewn cysylltiad 
| Â'i ufyddzdod a'i farwolaeth, yw unig sylfaen y 
| pethau hyn; ond y mae yn angenrheidiol er go- 
| goniant Duw, anrhydedd crefydd, ein budd a'n 
i> cysur ein hunain, lles eraill, ac hefyd er ein 
| haddasu i ddal cymdeithas â Duw yma, ac i'w 
fwynhau byth yn y nef, Heb. xii. 14. Edr. Ad- 
| enedigaeth, Dychweliad, Santeiddiad. 

“. SANTEIDDRWYDD . DUW, purdeb neu 
foesoldeb moesol yr hanfod a'r gweithrediadau 
dwyfol; yrhyn yw “prydferthwch yr Arglwydd,” 
Ps. xxvii. 4, wedi ei chymharu âg Ecs. xv. 11; 
< Syxxix, 2 xcvii Os 2(Uon. 1i 18: 
” _ Ansawdd foesol y personau, a'r holl berffeith- 
derau a'r gweithrediadau dwyfol, yw santeidd- 
rwydd Duw; yr hyn sydd yn ei wneuthur yn 
anfeidrol hawddgar a gogoneddus. Fel y mae'r 
“ gwaed yn rhedeg drwy'r holl gorff dynol, ac yn 
ei fywhau a'i harddu, felly y mae santeidd- 
rwydd drwy'r hanfod, y natur, a'r gweithrediad- 
: au dwyfol, gan argraffu prydferthwch annrhaeth- 
“ol arnynt oll. Oni bai hyn ni buasai gallu ond 
“ gormes; doethineb, ond cyfrwysdra ; daioni ond 
maldod; a chyfiawnder ond creulondeb. Gan eu 
bod oll yn santaidd, y maent oll yn brydferth a 
deniadol. Megys mai tragywyddoldeb, anfeidr- 
oldeb, ac anghyfnewidioldeb, yw rhagoriaethau 
naturiol Duw; felly hefyd santeiddrwydd yw 
ei addurniant moesol. 

Bod santeiddrwydd yn perthyn i Dduw, neu 
fod Duw yn santaidd, a ymddengys, yn 1. Oddi- 
wrth ei enwau; yn neillduol Sant, ac, Y Sant- 
aidd, Esa. vi. 3; Job "vi. 10; Heb. i.12; iii. a. 
2. Ei dystiolaeth, Lef. xi. 44; xix. 2; 1 Pedri. 
16.—83. Eilw. “ Dynion, yn wir, pan yn tyngu 
a dyngant i un a fyddo mwy” ond gan nad oes 
neb mwy, na chymaint a Duw, pan yn tyngu y 
mae efe yn tyngu iddo ei hun, ac ynddo ei hun, 
gan na fedd ddim gwell, ardderchocach, ac an- 
wylach, i'w santeiddrwydd, Ps. lxxx. 35.—4. 
Ei weithredoedd, Ps. cxlv. 17.—5. Ei holl ym- 
ddygiadau fel Llywydd moesol a Phenarglwydd 
trugarog a grasol. Tan y cymeriad blaenaf nid 
yw Duw yn gwahardd, anghymeradwyo, na 
chosbi dim ond pechod; nac ar y llaw arall yn 
gorchymyn, cymhell, anog, cymeradwyo, na 
gwobrwyo dim ond rhinwedd; fel y mae ei 
ddeddfau a'i holl ymddygiadau, yn eglur ddang- 
os. Tan yr olaf, er ei fod yn maddeu pechodau, 
ac yn cyfranu ffafrau lluosog a gwerthfawr i 
droseddwyr; eto nid yw yn maddeu un pechod, 
nac yn cyfranu un ffafr i neb o'r cyfryw, ond yn 
unig trwy, ac ar gyfrif iawn, Rhuf. iii. 25, 
26; Ioan xvi. 23; ac yn wir, pe gwnelsai hyny 
heb iawn, buasai trwy hyny, yn llychwino ei 


gymeriad fel Bod Santaidd, ac yn gosod sylfaen 
i'w greaduriaid i farnu mai nid gelyn, eithr cyf- 
aill pechod yw! Heblaw hyny nid yw efe, un 
amser, tan yr unrhyw gymeriad, yn maddeu 
i'r anedifeiriol; nac ychwaith, yn cyfranu un 
ffafr iddynt, ond yn unig gyda golwg ar eu cy- 
nysgaeddu â chyfleustra, ac anogaethau i edifar- 
hau; y rhai, os na fydd iddynt eu cofleidio a'u 
defnyddio i'r perwyl hwnw, a achlysurantiddynt 
farnedigaeth fwy. Edrych Jawn.—6. Oddiwrth 
dystiolaeth y rhai a'i hadwaenant oreu; sef ei 
Fab a'i weision cywir a ffyddlon. _ Wrth ei gyf- 
arch y mae'r blaenaf yn eì alw “Y Tad Sant- 
eiddiol,” ac yn sicrhau ei fod “yn berffaith ;” 
yr hyn o angenrheidrwydd a gynwys ei fod yn 
santaidd; oblegyd yranmherffeithrwydd mwyaf ,/ 
yw y diffyg o sanctiddrwydd, Ioan xvii. 11; 
Math. v. 48. Yn mherthynas i'w weision cywir 
a ffyddlon, eu tystiolaeth gytunol hwy yw, mai 
“ Sanct, Sanct, Sanct, yw Arglwydd y lluoedd,” 
Esa. vi. 3; Dat. iv. 8. 

Yn mhellach, y mae Duw nid yn unig yn 
santaidd, ond hefyd y mae yn rhagori ar bawb 
mewn santeiddrwydd, “'Nid santaidd neb fel 
yr Arglwydd,” 1 Sam. ii. 2. Ymddengys hyn 
pan ystyriom ei fod ef yn hanfodol, gwreiddiol, 
anfeidrol, tragywyddol, ac anghyfnewidiol sant- 
aidd. Nis gallasai fod yn Dduw heb fod yn 
santaidd. Y mae santeiddrwydd mor hanfodol 
iddo ef a'i fodoliaeth. Heblaw hyny ni dderbyn- 
iodd ei santeiddrwydd mwy na'i fodoliaeth oddi- 
wrth arall; ond y mae ynddo fel y goleuni yn 
yr haul, neu y dwfr yn y ffynon, neu môr. Yn 
mhellach, nid oes un terfyn i'w sanctiddrwydd 
ef, mwy nag i'w hanfod, ac nid yw, mwy na'i 
hanfod, yn ddarostyngedig ìi unrhyw gynydd, 
lleihad, na chyfnewidiad. _ Er fod llawer heblaw 
Duw yn wirioneddol a pherffaith santaidd, ete 
nid oes neb ond ei hunan yn hanfodol, gwreidd- 
iol, anfeidrol, ac anghyfnewidiol santaidd; am 
hyny, '“Nid santaidd neb fel yr Arglwydd.” 

SANDEMANIAID, canlynwyr Robert Sande- 
man, henuriad yn un o eglwysi yr Annibyniaid, 
(Glassiaid, edr. Glass,) yn yr Alban; yr hwn a 
ysgrifenodd amryw lythyrau oddiamgylch y 
flwyddyn 1755, at Mr. James Harvey, yn achos 
ei Theron ac Aspasio; yn y rhai y cynygiai 
ddangos fod cynygiad Mr. Harvey yn mherthyn- 
asiffydd yn wrthwyneb i'r Ysgrythyr, ac yn 
tueddu i arwain dynion i sylfaenu eu hymddir- 
ied ar eu tymherau, teimladau, &c. Yn y lly- 
thyrau rhag-grybwylledig y mae Mr. Sandeman 
yn cynyg profi, yn 1. Nad yw ffydd gyfiawnhaol 
amgen cred noeth o'r gwirionedd, neu dystiol- 
iaeth ddwyfol yn cael ei derbyn mewn modd dy- 
oddefol gan y dealltwriaeth.—2. Bod y dystiol- 
aeth ddwyfol yn cynwys ynddi ei hun sylfaen 
ddigonol i obaith pob un ag sydd yn ei chredu, 
yn annibynol ar bob peth a weithredir ynom, 
neu genym ni, i'r dyben i'w chymhwyso, mewn 
modd neillduol atom ein hunain. 

Rhai o'r “pregethwyr poblogaidd” (mal y 
gelwid hwynt gan Sandeman) oeddynt yn dysgu 
fod credu fod Crist yn eiddoi ni, o hanfod 
ffydd; ond honai Mr. Sandeman fod yr hyn a 
gredir yn wirionedd yn flaenorol i'n gwaith yn 
ei gredu, ac y buasai yn wirionedd pe na chred- 
asid ef. Hwynt-hwy a ymwnaent lawer mewn 


SAN 


716 


SAN 


galwadau a chymhelliadau i edifarhau a chredu 
yn Nghrist; ond efe a wrthodai y cwbl o honynt, 
gan honi nad oedd yr efengyl yn cynwys unrhyw 
gynygiad, oddigerth yn unig cynygïad o brawf; 
ac nad oedd yn unig eithr tystiolaeth i'w chredu. 
Dysgent hwy, er fod cymeradwyaeth gyda Duw, 
(yr hyn sydd yn cynwys maddeuant pechodau, 
yn dyfod yn unig ar gyfrif cyfiawnder cyfrifol 
Crist, eto nad oedd neb yn cael eu cymeradwyo 
gan Dduw, neu yn derbyn maddeuant pechodau, 
hyd nes iddo yn gyntaf edifarhau am bechod, a 
derbyn Crist fe) yr unig Waredwr; ond haerai 
ef fod cymeradwyaeth gyda Duw i bechaduriaid 
fel y cyfryw yn flaenorol i bob rhyw weithred, 
gweithrediad, neu ymdrechiad o eiddo'r meddwl ; 
ac o ganlyniad yn flaenorol i edifeirwch; a bod 
crediniaeth noeth ddyoddefol o hyn yn tawelu'r 
gydwybod, yn cenhedlu gobaith, ac yn gosod syl- 
faen cariad. Trwy y cyfryw grediniaeth, (yn ol 
barn Mr. Sandemau,) y mae dyn yn cael ei gyf- 
iawnhau; ac ymffrost yn cael eigauadallan. Os 
oes unrhyw weithred, gweithrediad, neu ym- 
drech, o eiddo'r meddwl, yn angenrheidiol er ein 
cymeradwyaeth gyda Duw, golygai ef fod saili 
ymffrost yn bod; ac nad dichonadwy fod cyfiawn- 
had trwy ffydd yn wrthwyneb i gyfiawnhad trwy 
weithredoedd, fel y gwelir ei fod, Rhuf. iii. 27; 
1V:/9;/O- 

Yr ymarferiadau yn y rhai y mae y blaid hon 
yn gwahaniaethu oddiwrth bleidiau eraill, ydynt 
eu gweinyddiadau wythnosol o swper yr Ar- 
glwydd—eu cariad-wleddoedd, o'r rhai nid yn 
unig y caniateir, ond y rhwymir pob aelod i gyf- 
ranogi; a'r rhai a gynwysant eu gwaith yn cin- 
iawa yn nghyd yn y cyfwng rhwng y gwasan- 
aeth boreuol a phrydnawnol—eu cnsan cariad 
ar dderbyniad aelod, ac ar achlysuron eraill, 
Rhuf. xvi. 16,—eu casgliadau wythnosol o flaen 
swper yr Arglwydd, at gynhaliaeth y tlodion, 
ac achosion eraill—cydgynghoriad—ymataliad 
oddiwrth waed, a phethau tagedig, yn nghyd a'r 


ddefod o olchi traed eu gilydd, Dywedir fod 


pob un o honynt yn ystyried yr hyn oll sydd , 


ganddo yn agored i wasanaeth yr eglwys a'r 
tlodion. Hefyd, ystyriant yn anghyfreithlon 
iddynt drysori trysorau ar y ddaear, trwy osod 
meddianau o'r neilldu at wasanaeth dyfodol ac 
ansicr. Y maent yn caniatau difyrwch anghy- 
oedd neu gyhoeddus, can belled ag na byddo yn 
gysylltiedig ag amgylchiadau gwir bechadurus. 
Yn nherfyniad ei lythyrau ar Theron ac As- 
pasio, y mae Mr. Sandeman yn dadleu cryn 
lawer dros ddifyrwch chwareyddol; a dywedir 
fod mynychu chwareudai yn beth tra chyffredin 
yn mhlith ei ganlynwyr. Ond gan yr ystyriant 
y coelbren yn beth santaidd, y maent herwydd 
hyny yn anghymeradwyo coelbrenaeth, cardiau, 
disiau, a phob taplasau damweiniol. 

Y mae lluosogrwydd o henuriaid, athrawon, 
neu esgobion, ganddynt yn mhob eglwys. Nid 
yw diffyg dysgeidiaeth, neu alwedigaeth fydol, 
yn un rhwystr ar ffordd eu dewisiad, os bydd y 
cynheddfau gofynedig yn llythyrau Paul at Tim- 
otheus a Titus yn cydgyfarfod ynddynt; ond 
ail briodasau ydynt yn anaddasrwydd hollol yn 
eu cyfrif hwy, i'r swydd. 

Mewn dysgyblaeth y maent yn dra gerwin a 
llym. 'Tybiant eu hunain dan rwymau i ym- 


neillduo o gymundeb ac addoliad pob cymdeithas 
grefyddol ag a ymddangoso iddynt hwy heb fod 
yn proffesu y gwirionedd noeth, fel unig sylfaen 
eu gobaith ; ac heb fod yn byw mewn ufydd-dod 
iddo. Heblaw hyny, mewn penderfyniadau 
eglwysig, nid ydynt yn cael eu llywyddu gan y 
rhifedi amlaf, eithr ystyriant unfrydedd yn an- 
hebgorol angenrheidiol. Pan ddygwyddo un 
aelod wahaniaethu oddiwrth y lleill, rhaid iddo 
roddi y pwnc i fyny, neu gymeryd ei ddiarddel. 
Dywedir nad oes fawr addoliad cymdeithasol yn 
eu teuluoedd; canys, yn ystyried yn anghyf- 
reithlon iddynt uno mewn gweddi ag un heb fod 
yn frawd neu yn chwaer, ac yn methu canfod 
un gorchymyn nae esiampl ysgrythyrol am gref- 
ydd deuluaidd, y maent hwy yn gyffredin yn 
diystyru yr hyn a gyfrifir gan Gristionogion 
eraill yn ddyledswydd foesol. 

Gyda golwg ar athrawiaeth, y pwnc mwyaf 
eithradwy perthynol ìi Sandemaniaeth, yw gosod 
hanfod ffydd mewn cydsyniad noebh o wirionedd 
yr efengyl. Gwir yw fod yr ysgrythyrau yn 
darlunio ffydd yn “dderbyn y gwirionedd ;” 
ond y maent yn ychwanegu cariad y gwirionedd 
fel peth anhebgorol angenrheidiol er iachawdwr- 
iaeth; canys dywedant nad yw y rhai ni dder- 
byniasant gariad y gwirionedd yn credu y gwir- 
ionedd, eithr eu bod yn ymhyfrydu mewn ang- 
hyfiawnder, 2 Thes. ii. 10—12. Heblaw Mr. 
Sandeman, y mae eraill wedi symleiddio ffydd, 
gan honi ei bod yn gynwysedig mewn “derbyn 
y gwirionedd ;” ond y maent yn eu cysylltu â 
chariad, ymddiried, ymorphwysiad, &.; canys 
yn mherthynas i gydsyniad noeth, y mae Iago 
yn sicrhau fod y cythreuliaid yn credu ac yn 
crynu. 

Gyda golwg ar ddysgyblaeth, eu prif gamsyn- 
iad mewn cysylltiad â'r holl erlidwyr yn y byd, 
yw honi fod yn angenrheidiol, er cymundeb 
eglwysig, fod pawb o'r un farn, nid yn unig yn 
mhertbynasi bethau sylfaenol crefydd, ond hefyd 
i bethau amgylchiadol; yr hyn sydd yn anni- 
chonadwy mewn un eglwys ond Eglwys Rhufain, 
yn yr hon y mae yr aelodau oll yn credu, “fel 
y mae'r eglwys yn credu;” neu mewn geiriau 
eraill, yn gadael i'r eglwys, h.y., yr offeiriaid, i 
gredu drostynt, neu yn eu lle, 

Y maent yn honi yr anghyfreithlondeb o 
fwyta ac yfed gydag aelod ysgymunedig. Cred- 
ant fod amrywiaeth henuriaid yn angenrheidiol 
er gweinyddu pob ordinhad eglwysig; ac y mae 
ganddynt ddiaconesau yn gystal a diaconiaid. 

Y mae y weithred o wrthod cymundeb i bawb 
yn gwahaniaethu oddiwrthynt hwy mewn barn, 
wedi eu rhwygo hwynt yn gymundebau gwa- 
hanol; ac mewn amrywiol amgylchiadau wedi 
difa eu cynulleidfaoedd i raddau mawr iawn, 
a'u gwneuthur yn anaml mewn rhifedi, yn gys- 
tal ag yn fach o ran maintioli. Glass a Sande- 
man oeddynt yn Fedyddwyr babanod; ond oddi- 
wrthynt y torodd allan amrywiol ganghenau o 
Fedyddwyr crediniol yn unig. Y rhai hyn ac 
eraill wedi ymwrthod ag amrywiol o'u priodol- 
ion, a,unasant naill ai a'r Annibynwyr neu y 
Bedyddwyr Albanaidd. Yr hyn a ganlyn a gy- 
nwys hanes Sandemanaeth yn ninas Gaerladd 
ac America. 

Yn 1760, daeth Mr. Sandeman i Gaerludd, ac 


sl 


— afu ei 
— ddisail, 


SAN 


TA 


—— SAN 


yn fuan wedi hyny efe a 


| unig ar ei egwyddorion ei hun, ond ysywaeth, 


yn ormodol o'r un ysbryd ag ef ei hun. Cyfar- 


ffurfiodd eglwys nid yn | 


| 


fuant ar y cyntaf yn Neuadd Glover; ac wedi | 


hyny yn nhy cyfarfod y Cyfeillion, yn heol Bull 
and Mouth, o ba le y symudasant, 1778, i Rodfa 
Paul, Barbican, lle y maent yn cyfarfod yn bre- 
senol. Amrywiol o Annibynwyr a unasant â'r 
eglwys newydd, yn mhlith eraill y Meistriaid 
Chater, Prentice, a Boosey. Ond y proselyt 
mwyaf enwog a wnaethant, oedd Mr. Pike, gwei- 
nidog poblogaidd yn mhlith yr Ymneillduwyr, 
yrhwn a gychwynodd obebiaeth â Mr, Sandeman, 
ar ymddangosiad cyntaf ei lythyrau. Aelodau 
eglwys Mr, Pike yn arwydd y Tair Garan, yn 
heol Tames, (gynt eglwys Mr. Ioan Hill,) a 


ddyfal-wyliasant fynediad yn mlaen y ddadl gyf- | 


eillgar rhwng eu gweinidog (yr hwn yr oeddynt 
newydd ddechreu ei fawrhau,) â'r ysgrifenydd 
tan sylw. [I'w ymresymiad yn mherthynas i 
ysbryd chwerw Mr. Sandeman derbyniodd Mr. 
Pike atebion boddhaol iddo ei hun, ac i'w gyf- 
eillion; a chafodd ei anog i ddwyn i mewn. am- 
ryw o'r defodau Sandemanaidd i'r addoliad cy- 
hoeddus. 

Oddeutu'r pryd hwn codwyd swn fod Mr, Pike 
wedì gwyro oddiwrth ffydd yr efengyl, at yr hyn 
yrychwanegwyd amryw o chwedlau tueddol i an- 
gymeriad, er iddynt ymddangos yn hollol 
Dwy bregeth, y rhai a bregethodd yn 
y flwyddyn hono (1758,) yn llith Neuadd y 
Pinydd, ac a gyhoeddodd wedi hynv dan y cyf- 
enwad “Rhad Ras, Gras Cadwedigol,” a ych- 


- wanegasant gasineb llaweroedd ato, ac a achlus- 


urasant ei gauedigaeth allan o'r llith. Rhai o'i 


" aclodau yn anfoddloni iddo, galwyd amrywiol o 


gyfarfodydd gyda golwg ar ystyried y priodoldeb 
iddo barhau i weinidogaethu yn eu mysg. Yn 
nghanol y dadleuon hyn, ymddangosedd traeth- 
odyn tan y cyfenwad, ““ Ad-fyfyrdodau ar Ohcb- 
iaeth Epistolaidd, gau W. F.;” sef William 
Fwler, Ysw., aclod o'r eglwys ragddywededig. 
I'r traethodyn hwn, yr hwn a fwriadwyd er 
dangos tuedd peryglus Sandemaniaeth, ac cr 
rhybuddio yr egìwys rhag canlyn Mr. Pike, yr 
ysgrifenodd efe atebiad yn 1759, tan yr enw 
““ Gras yn Wir!” Yn ebrwydd wedi hyny cy- 
hoeddwyd “' Darluniad yr Ysgrythyrau o Ffydd 
gyfiawnhaol, wedi ei fri:ho âg Adfyfyrdodau ar 
rai golygiadau newyddion mewn crefydd, gan 
T. U.,” (Thomas Uffiington, un o ddiaconiaid yr 
un eglwys,) yr hwn a wrthwynebodd Mr. Pike 
mewn modd egniol. Mewn atebiad i hwn ym- 
ddangosodd traethodyn dan y cyfenwad “ Cre- 
fydd Resymol yn cael ei gwahaniaethu oddiwrth 
yr un Benboeth,” gan Ioan Dove, aelod o'r un 
eglwys, yr hwn, oddiwrth ei alwedigaeth a'i 
ddysgeidiaeth, a elwid y Dilladwr Hebreaidd, 
a'r hwn yn flaenorol a ysgrifenasai ddiffyniad i 
“* Ffurf ymadroddion Iachus” Mr. Pike, yn 
erbyn y Dr. Fleming. 

Y dadleuon hyn a derfynasant yn ymraniad 
yr eglwys; a Mr. Pike, wedi myned yn hollol 
Sandemaniad, a dorodd ei berthynas â'r gym- 
deithas yn y Tair Garan; ac yn 1765 unodd â'r 
eglwys yn heol Bull and Mouth. Wi dalentau yn 
ebrwydd a achlysurasant iddo gael eì ddewis yn 
un o henuriaid yr eglwys hono, o'r byn y cy- 

4uU 


hoeddodd, wedi hyny, hanes arbenig. Gwedi 
gweini yno am beth amser, gyda derbyniad mawr, 
cafodd ei ddanfon at gymdeithas o'r un egwydd- 
orion yn Trowbridge, swydd Wilts, lle y bu efe 
farw yn 1773, yn un ar bymtheg a deugain oed. 

Gwedi i Mr. Sandeman ymweled â Chaerludd, 
a ffurfio eglwys yno, cafodd ei wahoddi America 
gan ryw berson ag oedd wedi darllen ei ysgrifen- 
iadau, ac yn chwenych iddynt gael eu lledaenu 
yn y byd gorllewinol. Cydsyniodd, ac ymosod- 
odd ar y fordaith yn nghymdeithas dau o'i frodyr ; 
un o ba rai ydoedd Iago Cargil, Manegwr, yr 
hwn oedd wedi tynu sylw mawr yn yr Alban fel 
y gwr lleyg cyntaf a ymosododd yno ar y gwaith 
o bregethu. 

Dechreuodd Mr, Sandeman ei iafur yn Amer- 
ica, yn Danbury, yn Connecticut, ac ar ol hyny 
cfe a ffurfiodd eglwysi yn Boston, yn nghyd a 
manau eraill yn Lloegr Newydd, Ìle y bu efe 
farw, yn 1771; ond yr oedd y trigolion mor ddig- 
ofus wrtho, herwydd ei fod mor benderfynol yn 
pleidio Lloegr yn achos yr ymryson American- 
aidd, fel mai prin y caniatasant iddo gael ei 
gladdu yn eu mysg. ' 

SANHEDRIM, Gr. 2vveôpwr, Synedrion, 
cynulleidfa; prif gynghor, neu y llys barnol 
uwchaf yn mhlith yr Iuddewon, yn cynwys yr 
archoffeiriad, yn nghyd â saith deg o henuriaid, 

Cyfarfyddai y Sanhedrim mewn ty crwn, cys- 
ylltiedig â'r deml; haner yr hwn oedd ynddi, 
a'r haner arall oddiallaniddi. Y Nasi, tywysog, 
neu'r . rchoffeiriad, a eisteddai ar orsedd, yn y cwr 
eithaf; a'i raglaw ar ei law ddehau, a'i is-raglaw 
areilaw aswy. Y seneddwyr eraill a restrid; 
mewn modd trefnus, ar bob ochr. Gan nad cyf- 
reithlon oedd i neb eistedd yn y deml, dywedir 
mai sefyll y byddai y rhai oedd yn yr haner- 
gylch o'r ty ag oedd o fewn y deml; a bod y 
rhai oedd yn yr haner gylch oddiallan iddi, (h. y., 
y barnwyr,) yn eistedd. ; 

Ffugiant y Rabbiniaid fod y Sanhedrim yn 
hanfodi yn mysg yr Iuddewon o amser Moses, 
ac iddo barhau hyd ddinystr y deml gan y Rhuf- 
einiaid.  Neillduad y saith deg henuriaid gan 
Moses, yn farnwyr achosion israddog, yn ol eu 
barn hwy, oedd ei ddechreuad, Edr. Num, xi, 
16. Cynwysai y Sanhedrim saith deg o senedd- 
wyr; chwech allan o bob llwyth; a Moses fel 
blaenor yn gwneyd saith deg un. 

Ond gan fod chwech allan o bob llwyth, yn 
gwneuthuri fyny saith deg dau ; dywed rhai fod y 
cynghor hwn, rhwng y blaenor, yn cynwys saith 
deg tri. Yn mherthynas i'r cyneddfau gofyned- 
ig yn aelodau y llys hwn, dywedir eu bod bob. 
amser o waedoliaeth ddihalog; yn aml o hiliog- 
aeth yr oífeiriaid neu'r Lefiaid, neu o rifedi yr 
isfarnwyr; neu ynte o blith yr is-Sanhedrim, yr 
hon a gynwysai dri ar hugain o farnwyr. Yr 
oedd yn angenrheidiol eu bod yn gyfarwydd yn 
y gyfraith draddodiadol ac ysgrifenedig. Rhaid 
hefyd ydoedd iddynt fyfyrio dewinyddiaeth, 
swynyddiaeth, daroganiaeth, physygwriaeth, ser- 
yddiaeth, ac ieithoedd. Yr Iuddewon a ddywed- 
ant eu bod i wybod saith degiaith; sef y cwbl 
a ganiatâent hwy fod yn hanfodi; a dichon eu 
bod yn caniatau yn helaeth. Cauid eunuchiaìd 
o'r Sanhedrim, usurwyr, dynion methedig, dam- 


| wain-chwareuwyr, dynìon âg anaf arnynt, y 


SAN 


718 


Z 


SAR 


rhai a fagasent golomenod, er mwyn denu 
colomenod eraìll i'w tai, yn nghyd â'r rhai a 
wnaethent elw o'u cynyrch ar y flwyddyn 5ab- 
bothol. Rhai hefyd a fynent fod y brenin a'r 
archoffeiriad, herwydd mawredd eu hawdurdod, 
yn cael eu lluddias i'r Sanhedrim; ond eraill a 
haerant fod y brenin bob amser yn blaenori yn- 
ddi, tra yr oedd brenin yn Israel. Yn ddiweddaf, 
yr oedd yn angenrheidiol, medd y Rabbiniaid, 
fod y seneddwyr mewn cyflawn oedran; yn gyf- 
oethog, ac o agwedd a chorffolaeth hardd. 

Yr oedd awdurdod y prif Sanhedrim yn hel- 
aeth iawn. Y cynghor hwn oedd i benderfynu 
yr achosion a godid o'r is-lysoedd iddo ef. Y 
brenin, yr archoffeiriaid, a'r proffwydi, oeddynt 
dan ei lywyddiad. Os y brenin a droseddai y 
gyfraith, trwy briodi deunaw gwraig, trwy gadw 
gormod o feirch, neu trwy drysori gormod o aur 
ac arian, yr oedd ì gael eì ddiosg, a'i fflangellu yn 
ngwydd y Sanhedrim. Hefyd yr oedd achosion 
cyffredinol y genedl i gael eu gosod o flaen y 
llys hwn. I hwn hefyd, y perthynai barnu yn 
achosion bywyd ; ac ni allai y ddedfryd hon gael 
ei chyhoeddi yn un lle arall, ond yn y llys a gyf- 
enwid Lishchathaggazith, neu y Palmant, Ioan 
xix. 138.. Herwydd paham bu gorfod ar yr Íu- 
ddewon i ymadael â'r llys hwn pan y collasant 
awdurdod ìi osod dynion i farwolaeth, sef pedwar 
deg o flynyddoedd cyn dinystrio'r deml, a thair 
blynedd cyn marwolaeth Crist. 

Yn amser Moses cynelid y cynghor hwn wrth 
ddrws pabell y dystiolaeth. Wedi i'r genedl 
gael meddiant o wlad Canaan, canlynodd y 
San hedrim y babell. Cafodd ei gynal yn ol- 
ynol yn Gilgal, yn Siloh, yn Chjathjearim, 
Nob, yn Gibeon, yn nhy Obed-edom, ac yn 
ddiweddaf yn Jerusalem, hyd y caethiwed Ba- 
bilonaidd, Yn amser y caethiwed cynalid ef yn 
Babilon. Wedi y dychweliad o Babilon, par- 
haodd yn Jerusalem hyd amser y Sicariaid, neu 
y dirgel lofruddion.. Yn cael fod y dihirwyr 
truenus hyny, y rbai oeddynt yn lluosogi yn 


feunydd'ol yn dianc weithiau ar gosbedigaeth,. 


trwy ffafr y llywydd neu'r barnwr, cafodd ei 
gymud i Hannoth; tai, medd y Rabbisid, ar 
ochr mynydd y deml. Oddiyno daethant i 
waered 1 Jerusalem, gan ymadael yn raddol o'r 
deml. Wedi byny symudasant i Jamnia; oddi- 
ynoiJerico; i Uzzah; i Sepherfaim; i Beth- 
saniim ; i Sephoris; ac yn ddiweddaf oll i Tiber- 
ias; lle yr arosasant hyd nes eu hollol ddiddymu. 
Dyma'r hanes a rydd. yr Iuddewon o'r Sanhed- 
rim: ond nid yw y dysgedigion yn cytuno â 
hwynt. 

Y tad Petan, sydd yn gosod dechreuad y 
Sanhedrim yn yr amser yr oedd Gabrinus yn 
llywydd ar Judea, yr hwn a sefydlodd frawd- 
]ysoedd yn mhump prif dref Judea; sef Jeru- 
salem, Gadara, Amathus, Jerico, Sephora, neu 
Sephoris, dinas o Galilea. Grotius sydd yn gosod 
ei ddechreuad, fel y Rabbiniad, otan Moses; 
ond y mae yn ei derfynu yn nechreuad teyrnas- 
iad Herod Fawr. Tybiodd Mr, Basnage, yr 
hwn a ysgrifenodd hanes yr Iuddewon, ar y 
cyntaf, iddo ddechreu yn amser Gabinius; ond 
wedi hyny y mae yn gosod ei ddechreuad yn 
amser Judas y Maccabead, neu ei frawd Jona- 
than. Yr ydym yn caeli'r senedd Iuddewig anfon 


| y naill i'r llall. 


cenhadaeth i Rufain, yn amser Jonathan y Mac- 
cabead; oed y byd 3860, 1 Mac. xii. 6. Y Rab- 
biniaid a ddywedant i Alegander Janneus, brenin 
yr Iuddewon, o'r hiliogaeth Asmoneaidd, i ym- 
ddangos ger bron y Sanhedrim, ac arddelwi hawl 
i eistedd yno, pa un bynag ai boddloni neu beidio 
a wnelsai y seneddwyr. 


ger bron y senedd, lle yr ymddangosodd. Rhaid 


addef gan hyny fod y Sanhedrim mewn bod cyn 


teyrnasiad Herod. Yr oedd yn hanfodi wedi 
hyny, fel yr ymddengys oddiwrth yr Efengyl- 
wyr, ac Actau yr Apostolion. Edrych Math. 
v. 22; Mare xiii. 9; xvi. 905;. xv. 1; Luc xxii, 
52, 66; Ioan xi. 47; Act.iv. 15, 21. 

Oddiwrth y cwbl gellir casglu nad yw dechreu- 
ad y Sanhedrim mewn un modd yn sicr, canys 
nid yw cynghor o saith deg henuriaid a sefydl- 
wyd gan Moses yn ateb i'r golygiad Iuddewaidd 
am y Sanhedrim. Heblaw hyny, nid oes un 
tebygolrwydd fod y cyfryw lys yn hanfodi yn 
amser Josua, y Barnwyr, a'r Brenhinoedd. Nid 
ydym ychwaith yn canfod un cysgod o'r fath 
beth ar ol y caethiwed, hyd amser Jonathan y 
Maecabead. Y brawdlysoedd a sefydlwyd gan 
Gabinius oeddynt hollol wahanol oddiwrth y 
Sanhedrim. Y Sanhedrim ydoedd yr unig lys 
o'r fath yn Judea; ac yr oedd yn sefydlog yn 
Jerusalem. Sefydlodd Gabinius bum brawdlys 
mewn pum dinas wahanol; ac nid yw yn ym- 
ddangos fod y llysoedd hyny yn ddarostyngedig 
Yn ddiweddaf, y mae yn sicr 
fod y llys hwn yn bodoli yn amser Iesu Grist, 
gan fod y pedwar Efengylwr yn coffhau am 
dano. Ond y mae yr Iuddewon eu hunain yn 
sicrhau nad oedd ganddynt hwy y pryd hwnw 
un awdurdod i osod neb 1 farwolaeth, Ioan xviiì, 


| ôl. 


SAN-IASHIAID, meudwyod Indiaidd, y rhai 
ni oddefir i gyffwrdd arian, nac i letya dwy nos- 
waith yn yr ua lle. Y mae yn angenrheidiol 
iddynt bob amser fod yn barod Ì wrthwynebu 
chwech gelyn; sef chwant, digofaint, cybydd- 
dod, balchder, dial, a bydolrwydd. 

SANSALIAID, canlynwyr Zanzalus, Mon- 
ophysiad, yn y ehweched neu'r seithfed ganrif. 
dr. Jacobiaid. 

SANTONIAID, mynachod Twrcaidd, o am- 
rywiol raddau, yn cael eu gwahaniaethu wrth eu 
gwisgoedd. 

Y rhai 2 addunedant dlodi, a wisgant ddillad 
clytiog: y rhai a ymgysegrant i fyfyrdod a 
wisgant blu ar eu penau, &c. Rhaio honynt 
ydynt yn byw yn gymdeithasau: eraill yn byw 
wrth gardota. 

SARABIAID, mynachod cardotawl yn y 
bedwaredd ganrif; y rhaia gerddent oddiam- 
gylch y wlad i werthu y creiriau, gan ffugio 
gwneyd gwyrthiau, yn nghyd âg amryw weitli- 
redoedd twyllodrus eraill, dan rith o grefydd. 

SARHAD, (sar,) dirmyg, gwawd, gwarad- 
wydd; hefyd, colled, neu niwaid. Edr. Dirmyg. 

SARPH, (sar,) Heb. mnw, saraph; neidr; 
creadur, neu ymlusgiad gwenwynllyd, tra noded- 
Ig am gyfrwysdraa dichell, Gen. iii. 1; Math. 
x.16; 2 Cor. xi. 3. Haneswyr a roddant am- 
ryw engreifftiau o hyn; megys l. Ei waith yn 
cuddio ei ben â'i gorffi'r dyben i'w ddyogelu 


Dywed Josephus i. 
Herod, pan yn llywydd ar Galilea, gael ei wysio 


719 


SAT 


jnaill glust ar y ddaear, ac yn cauad yllall â'i 
Jgynffon, rhag clywed llais y rhiniwr._ At hyn y 
jcyfeiria y Psalmydd, Ps, lviii. 4, 5.—3, Ei waith 
yn chwydu ei wenwyn, yr hwn sydd mewn cwd, 
dan ddau ddant yr ên uchaf, cyn yfed, rhag iddo 
gymysgu â dwfr, ac felly bod yn niweidiol iddo 
ef ei hun, Rhuf. iii. 13, 14.—4. Ei waith yn ym- 
|guddio yn y tywod, i'r dyben i frathu traed y 
march, modd y gallo gwympo y marchog; at yr 
hyn y cyfeirir, Gen. xlix. 17. 
Y mae y diafol, o herwydd ei gyfrwysdra a'i 
ddichell, yn cael ei alw yn sarff, ac yn hen 
sarff, Dat. xii. 9; xx. 2.. Oddiwrth Gen. iii. 1, 
14, 15, gellir casglu i satan ddefnyddio y sarff 
fel offeryn ìi dwylìio Efa. Gwel hefyd 2 Cor. xi. 
3. Sarff o ba rywiogaeth a ddefnyddiodd i'r 
perwyl hwnw, nid ydym yn gwybod; gan nad 
.yw y gair Heb. wn, Nuchash, agyfieithir saríf, 
“Gen.iii. 1, 14, yn dynodi sarff o un rhywiog- 
-aeth arbenigol; eithr maì .cyffredin, yn dynodi 
unrhyw fath o sarff, o unrhyw rywiogaeth, 
ydyw. 
— Ynmherthynas i'r “ seirfi' tanllyd,” gan y rhaì 
“y brathwyd yr Israeliaid, (Num. xxi. 6,) yn yr 
anialwch, mewn canlyniad i'w gwaith yn galaru 
2r y mana, ac yn gwrgnach yn erbyn yr Arglwydd 
.a'i was Moses, gellir sylwi mai y dyb fwyaf gy- 
ffredin ydyw, mai y rhywiogaeth a eilw y Groeg- 
“iaid a'r Bladinwyr yn J7ydruid oeddynt. Y gair 
'Fnw, saraph, a arwydda llosgi; a dichon fod y 
seirff tan sylw yn cael eu galw serapkim, naill 
“ai o herwydd eu lliw tanllyd, neu ynte oblegyd 
“ansawdd losgedig, boenus, eu brathiad. Yr ys- 
grifenwyr Paganaidd ydynt yn cytuno fod y di- 
ffaethwch, yn yr bwn y teithiai meibion Israel, yn 
llawn o seirff o ansawdd mor wenwynllyd, fel yr 
oedd eu brathiad yn angeuol, ac anfeddyginiaethol 
trwy neb rhyw ddyfais ddynol. Dywed Plutarch 
fod trjgolion y wlad oddiamgylch y môr Coch, 
yn cael eu poeni mewn modd diengraifft, (yn 
flaenorol i hyny,) gan ymlusgiad gwenwynllyd, 
brathiad y rhai ydoedd yn annyoddefol boenus; 
ac yn llosgi fel tan. Y testun gwreiddiol a ddy- 
noda seirff asgellog; y vhai fel y dywedir, oedd- 
ynt dra chyífredin yn yr Aifft ac Arabia. Y 
dysgedig Bochart sydd yn eu darlunio fel yn 
fyrion a brithion ; a'u hesgyll yn gyffelybi eiddo'r 
ystlumun; ac y mae yn nodi amrywiol awdwyr 
er dangos mai yr un rhai oeddynt a Aydraid y 
Groegiaid a'r Lladinwyr. Y mae Herodotus yn 
dywedyd iddo ef fyned ìi ddinas Buto, i'r dyben 
i'w gweled. Ei eiriau ydynt,—"“ Y mae lle yn 
Arabia, gerllaw dinas Buto, â'r hwn yr ymwel- 


ais, i'r dyben i gasglu hyfforddiant yn mherthyn- | 


asi'r “seirff hedegog.” | 
esgyrn ac asenau seirff, wedi eu gosod ar eu 
gilydd, yn dyrau, o wahanol faintioli. Y lle ei 
hun sydd gyfwng rhwng dau fynydd; y mae yn 
agori wastadedd, yr hwn sydd yn cysylltu â'r 
Aifft. 

Y trigolion a sicrhant fod “seirff asgellog,” 
yn nechreu y gwanwyn, yn ehedeg o Arabia tua'r 
Aifft; ond bod yr Ibis yn eu cyfarfod ac yn eu 
dyfetha hwynt yno. Mewn cydnabyddiaeth am 
y cyfryw wasanaeth, yr Arabiaid a ddywedant 
fod yr Aifftiaid yn talu parch mawr i'r Ibis; ac 


Gwelais yno lawer o | 


nid ydynt hwy yn gwadu hyny.— Meodotus, 


lib. IT. cap. 15, (6. 

I'r dyben i wared Israel o'u perygl, gwnaeth 
Moses, ar orchymyn Duw, “'sarff o bres;” yr 
hon a osododd ar drostan yn nghanol y gwersyll, 
modd y gallasai pwy bynag a frathid gan y seirfi' 
tanllyd, ac a edrychai ar y sarff bres, gael iach- 
ad, Num. xxi. 8, 9. Yr oedd y gosodiad hwn yn 
gysgod, neu arwydd o groeshoeliad Crist, a'r 
waredigaeth ysbrydol trwyddo ef; a hyny yn yr 
achlysur, yr achos, y dull, y dyben, a'r modd yr 
oedd y dyben yn cael ei ateb. Edr. Pregethau 
ar Ïoan ui. 14—21, gan W. Jones, Preg. I. 

SARPH WYR, hereticiaid, yn yr ail ganrif, a 
gyfenwid felly oddiwrth y parch oedd ganddynt 
i'r sarffa dwyllodd Efa, a'u gwaith yn addoli sarff. 
Ffugient mai Iesu Grist oedd y sarff; a'i fod 
yn dysgu dynion i wybod da a drwg. Gwahan- 
iaethent rhwng Iesu a Christ. Iesu, meddent 
hwy, a anwyd o forwyn; ond Orist a ddisgyn- 
odd o'r nef, i ymuno âg ef: Iesu a groeshoel- 
iwyd; ond Crista ddychwelodd i'r nef. Gwa- 
haniaethent Dduw yr Iuddewon, yr hwn a 
gyfenwent Jaldabaoth, oddiwrth y Duw Gor- 
uchaf; i'r blaenaf priodolent gorff dynol; ond 
i'r olaf enaid. Dywedir fod ganddynt sarff fyw 
mewn cawell. Ar amserau agorent ddrws y 
cawell, a'r sarff a ddelai allan, gan esgyn bwrdd, 
ar yr hwn yr oedd amryw dorthau o fara wedi eu 
gosod, oddiamgylch y rhai yr ymdroai y creadur. 
Torent y bara hwn, gan ei ranu rhwng y gym- 
deithas; a hyn a alwent yn Gymun. Edr. Oph- 
iaid. 

SATANIAID, addolwyr y diafol, mal y dy- 
wedir, rhag ei ofn. Dywed Epiphanius, mai 
cangen o'r JMasiliaid, oddiamgylch y flwyddyn 
990, oeddynt; nad oedd ganddynt feddianau 
bydol, eithr eu bod yn cardota, ac heb drigle, ac 
yn gorwedd yn yr heolydd. Wedi'r cwbl, dichon 
nad oeddynt aingen Cristionogion tlodion, yn 
cael eu herlid gan eu gelynion, ac heb feiddio 
dwyn barn gabledd, hyd yn nod yn erbyn y 
diafol ei hun. 

SATURNIAID, canlynwyr Saturnius, o An- 
tioch, yn li5; gwr gwledig; cydoeswr a chynorth- 
wywr Dasilides y Gnostiad. Daliai ef athrawiaeth 
dwy egwyddor oddiwrth y rhai yr oedd pob peth 
yn deilliaw ; y naill, y Duwdod doeth a daionus ; 
a'r llall, defnydd, egwyddor hanfodol ddrwg, yr 
hon yn ei fryd ef a weithredai o tan oruwchlyw- 
odraeth rhyw fod deallgar o ansawdd greulawn. 

Y byd a'i gyfaneddwyr, yn ol y cysawd Saturn- 
aidd, a grewyd gan saith angel, y rhai a arolyg- 
ant y saith blaned. Dygwyd hyn i ben heb yn 
wybod i'r Duw da, ac yn groes i ewyllys yr 
egwyddor ddefnyddiol. Y blaenaf pa fodd bynag 
a edrychodd arno gyda chymeradwyaeth, ac a'i 
banrhydeddodd âg amryw arwyddion o'i haelioni. 
Cynysgaeddodd y bodau a gyfaneddent y cysawd 
newydd hwn, âg eneidiau rhesymol, i'r rhai nid 
oedd eu crewyr wedi rhoddi eithr bywyd anifeil- 
aidd yn uniz; ac wedi ìddo ddosbarthu y byd i 
saith dosbarth, dosbarthodd y rhai hyn rhwng y 
saith crewyr; un o'r rhai oedd Duw yr Iuddew- 
on, gan gadw iddo ei hun arolygiad y cyfan. I'r 
creaduriad hyn, y rhai a gynysgaeddwyd gan yr 
egwyddor haelionus, âg eneidiau rhesymol, a 
thueddiadau yn gogwyddo at ddaioni a rhinwedd, 


SCO 7 


SEC 


ychwanegodd y bod drygionus, i'r dyben ì gadw 
ei lywodraeth, ansawdd arall yr hon a ffurfiwyd 
ganddo o gymeriad drygionus a chreulawn; ac 
oddiyma y mae'r gwahaniaeth a welir yn mysg 
dynion yn cyfodi. Pan y syrthiodd trlgolion y 
byd oddiwrth eu ffyddlondeb i'r Duw Goruchaf, 
anfonwyd ganddo o'r nef i'r ddacar adferwr trefn; 
yr hwn a elwir Crist, Y buddugoliaethwr dwyfol 
bwn a ymddangosodd ar agwedd gorfforol, eithr 
heb wir goríf. Daeth i ddystrywio ymerodraeth 
yr egwyddor ddefnyddiol, ac ìi addysgu eneidiau 
rhinweddol y fforddi ddychwelyd at Dduw. Y 
ffordd hon sydd wedi ei llenwi o anhawsderau 
a dyoddefiadau; oblegyd rhaid i'r eneidiau a 
fwriadant ddychwelyd at y Goruchaf, ymwadu 
â gwin, cig, priodas; ac yn fyr, â phob peth 
tueddoli hyfrydwch cnawdol, ac hyd yn nod i 
adfywiad corfforol. Edr. Gmostiaid. 

SAUDIAID, yr un rhai a'r Saadiaid. Edr. 
Saadiaid. 

SCOT,—Y Parch. Thomas Scot, gweinidog o 
glwys Wladol Lloegr, ydoedd frodor o swydd 
Lincoln. Ganwyd ef Chwefror 16, 1747, yn 
Braytoíît, tyddyn bychan ger Spilsby. Efe oedd 
y degfed o dri ar ddeg o_ blant, y rhai oll a or- 
fucheddodd. Ki dad yn awyddus i ddwyn un o'i 
feibion i fyny mewn rhyw gyhoedd-arddelwad, 
(profession,) a roddodd addysg i'w fab hynaf; ac 
a'i prentisiodd yn llaw-feddyg; ond gan iddo 
farw yn ieuonc, anfonwyd Thomas i'r ysgol ì 
ddysgu Lladin. Pan yn un ar bymtheg oed 
cafodd ei rwymo yn brentis gydag ymarferied- 
ydd yn Alford; ond yn mhen dau fis anfoddlon- 
odd ei feistr i'w ymddygiad, a chafodd ei anfon 
adref. Gorfu arno yn awr ymostwngi weithio 
gwaith hwsmon; weithiau yn bngeilio defaid, a 
phrydiau eraill yn dal yr aradr. Parhaodd yn y 
sefyllfa wasaidd lion dros fwy na naw mlynedd, 
eto yn dymuno yn fynych am fod yn weinidog. 
Meddyliau am y brif-ysgol, am ddysgeidiaeth, a 
myfyrdod, oeddynt yu aml yn eì flino; ac o'r di- 


wedd ymgynghorodd â gweinidog yn Boston, yr 


hwn a'i cymhellodd i wneuthur cynygì barotoi ei 
hun gogyfer a'r weinidogaeth, Wedi cyrhaeddyd 
gwybodaeth gyfaddas o'r Groeg yn gystal a'r 
Lladip, cafodd o'r diwedd ei urddo gan y Dr, 
Green, Esgob Lincoln, Medi 20, 1772. Ui sef- 
yllfa gyntaf ydoedd guradiaeth yn swydd Buck- 
inghaimn, lle y eafodd gydnabyddiaeth â Mr. Ioan 
Newton, curad Olney, yr hwn a_ ganlynodd, ar 
symudiad yr olaf i'r brif ddinas, yn 1781... Bu ei 
gyfeillgarwch â Mr. Newton yn foddion i hollol 
gyfnewid holl ystod ei fywyd. Yn y cofiant a 
ysgrifenodd Mr. Scot eì hun, y mae efe mewn 
modd cywir yn caniatau ei fod pan y cafodd ei 
urddo, yn hollol anwybodus o'r efengyl, ac yn 
cwbl amddifad o rym duwioldeb. Ond ei oheb- 
iaeth â Mr. Newton a arweiniodd i gyfnewidiad 
pwysig yn gystal yn ei olygiadau a'i ymarferiad. 
Cofleidiodd y golygiadau Calfinaidd, ac mewn 
amser profodd yn amddifiynwr gwresog o honynt. 
Yn 1785 cafodd ei symud o Olney i gapeliaeth 
Ysbyty Lock, yn gyfagosi Gornel Hyde Parc, 
mewn cysylltiad â'r hwn y cynaliodd ddwy lith- 
wriaeth yn y ddinas. Yn 1801, derbyniodd fyw- 
oliaeth Ashton Stanford, yn swydd Buckingham, 
yr hon a gadwodd hyd ci farwolaeth, yr hyn a 
gymerodd le Ebrill, 2I, 1821. Nid yw hwnw 


GG A 


| 


ond plwyf bychan iawn, ond ni ellid llwyddo 


gydag ef i geisio un mwy, o herwydd anamledd ì 


y bedyddiadau a'r claddedigaethau ag oeddynt 
yn dygwydd ynddo; yr byn i ryw raddau yd- 
oedd yn esmwythau ei feddwl gyda golwg ar eiam- 
heuon yn mherthynasi drefn y gwasanaeth gosod- 
edig yn y Llyfr Gweddi Cyffredin ar y cyfryw 
achlysuron. Y dernyn cyntaf o waith awdurol a 
gyhoeddwyd ganddo, vdoedd “Grym y Gwirion- 
edd,” yn 1779 ; yn yr hwn y mae yn darlunio am- 
gylchiadau hynod a arweiniasant i, ac a derfyn- 
asant yn nghyfnewidiad ei feddwl a'i gymeriad. 
Y mae y llyfryn hwn wedi ei gyhoeddi uwchlaw 
ugain o weithiau. Ond ei orchwyl mwyaf pwys- 
ig, a'r hwn sydd wedi ei wneuthur yn un o dduw- 
inyddion mwyaf effeithiol yr oes hon, yw ei 
“ Feibl Teuluaidd, gyda Nodiadau gwreiddiol, 
Sylwadau ymarferol, a chyfeiriadau Ymlenol,” 
yr hwn a gyhoeddwyd ar y cyntaf yn 1796, yn 
bedair cyfrol pedwar plyg, a'r nawfed argraffiad 
o hwn, gyda diwygiadau ac ychwanegiadau di- 
weddaf yr awdwr, a ymddangosodd yn 1825, yn 
chwe chyfrol pedwar plyg. Yr oedd efe hefyd 
yn awdwr darnau lluosog eraill, y rhai a gasgl- 
wyd yn nghyd yn ddiweddar, ac a gyhoeddwyd 
yn ddeg cyfrol wyth plyg, yn cynwys “Sylwadau 
ar Wrth-brawf Esgob Lincoln o Galfiniaeth ddi- 
weddar, Cynygiadau ar Destunau pwysig, Traeth- 
odau, Pregethau,” &ec. Gadawodd arei ol law- 
ysgrif helaeth, yn cynwys hanes eì fywyd, yr hwn 
sydd gyflawn o fuddioldeb, a gyhoeddwyd gan 
ei fab, ac a gafodd ei ddarllen gan laweroedd. 

SCOTIAID, canlynwyr Ioan Dunns Scotus, 
mynach Fransisaidd Albanaidd, yr hwn gyda 
chryn gyfrwystra, aamddiffynodd genhedliad di- 
halog y Forwyn Fair, (h.y.,) ei bod ynrhydd oddi- 
wrth lwgr gwreiddiol, yn erbyn Thomas Aguinas, 
a'r 7omiaid. Hefyd trigolion yr Alban, yn cyn- 
wys Henuriadyddion, Encilwyr, Annibynwyr, ac 
Esgobaethwyr. Dywedir bod yr olaf yncynwys 
oddiamgylch deugain mil o ddynion, yn cael eu 
llywodraethu gan chwech o esgobion, ac o dri- 
ugain i ddeg a thriugain o weinidogion. Y mae 
y pleidiau craill yn lluosog, yn neillduol yr Hen- 
uriadyddion, y rhai a gynwysant yr eglwys wlad- 
ol yno. Edr. /Tenwriadyddion. 

SEDUSIAID, plaid o Samariaid, y rhai a 
gadwent eu gwyliau crefyddol ar amserau gwa- 
hanol oddiwrth yr fuddewon; a hyny yn benaf 
fel na fyddai iddynt gael eu haflonyddu gan yr 
Iuddewon pellenig yn eu gwaith yn myned trwy 
Samaria i Jerusalem, ar y cyfryw amserau- 
Cadwent y Pasg a'r Sulgwyn yn yr Hydref, a 
Gwyl y Pebyll yn y gwanwyn. 

SECT, Llad. Secfa; cyfundeb o ddynion yn 
proffesu yr un egwyddorion, ac yn cyflawni yr 
un defodau. Heresi, Groeg. Aipecic, yw y gair 
a gyfieithir Sect yn y Testament Newydd, Act. 
XV. O XX1Ve O Xx VO MG 22 

Dosbarthir y sectau, yn ol eu hansawdd gyff- 
redinoli athronyddol a chrefyddol. Y sectau 
athronyddol a ddosbarthir, yn ol amser eu sef- 
ydliad, i hen neu ddiweddar. Yn mysg y rhai 
blaenaf gellir enwi yr Epicuriaid, y Peripateaid, 
yr Academiaid, y Stoiciaid, a'r Pyrrhoniaid; 
ac yn mhlith yr olaf, y Newtoniaid, y Cartes- 
iaid, a'r Hutchinsoniaid. Yn ol gwahanol brif 
grefyddau y byd, dosbarthir y pleidiau cref- 


G—— no - 


| 


|| 
| 


| yddol yn bedwar prif ddosbarth; sef Iuddew- 
| aidd, Paganaidd, Cristionogol, a Mahomhedaidd ; 


SEF 2 


1 


SEF 


a'r rhai hyny eilwaith, i amryw fân ddosbarth- 
ìadau. dr, Meresi, Plaid. ; 

SECUNDIAID, canlynwyr Secundus, un o 
ddysgyblion Falentin. 

SEFYDLIAD, (sefydlu, gosodiad, gosoded- 
igaeth. 

Sefydliadau ydynt i'w hystyried naill ai yn 
ddwyfol neu ddynol; yn wladol neu grefyddol. 
Sefydliadau dwyfol yw y gosodedigaethau neu 
ordinhadau arosol, a sefydlwyd yn y byd neu yr 
eglwys, trwy orchymyn neu awdurdod Duw; a 
byny naill ai mewn modd digyfrwng neu gyf- 
ryngol; megys y Sabbath, priodas, enwaediad, 
y Pasg, bedydd, a swper yr Arglwydd. Sef- 


: ydliadau dynol*yw y cyfryw osodiadau teulu- 


aidd, dinasaidd, gwladol, neu eglwysig, a sef: 


; ydlwyd trwy orchymyn ac awdurdod dynion ; 


- fel teyrnasoedd, ymerodraethau, &c.; 


“7 &c. &c. 
— ol eu hawdwyr, yn ddwyfol neu ddynol; ac 


. cyfreithiau a_ defodau . gwladol. 


megys rheolau teuluaidd, deddfau dinasaidd, 
Sefydliadau 
gwladol yw y deddfau a'r ordinhadau a berthyn- 
ant iddynion yn eu cymeriad gwladwriaethol, 
megys 
priodas, &c, Sefydliadau crefyddol yw y cyfryw 
a berthynant i grefydd; megys y Sabbath, 
gweddi, canu mawl, bedydd, swper yr Arglwydd, 
Y mae y rhai olaf i'w hystyried yn 


yn ol eu hansawdd, yn sefydlog neu gyf- 
newidiol. 

SEFYDLIADAU EGLWYSIG, yn 1. Go- 
sodiadau perthynol i'r eglwys, neu y rhai y 
byddo yr eglwys wedi eu hordeinio. 2. Enw a 
gymhwysir yn gyffredin at eglwysi gwladol, i 
ddynodi eu cysylltiad â'r wladwriaeth ; ac ym- 
ddibyniad y naill ar y llall. Felìy, sefydliad 
eglwysig Prydain yw Esgobyddiaeth, a sefydliad 
eglwysig yr Alban yw Henuriadyddiaeth. “ Y 
mae yrerthygl hon, (medd Mr. Buck) fel ìlawer 
un arall, wedi cynygaeddu dynion â chryn lawer 
o ddefnydd dadlwriaeth,. I'r dyben i alluogi y 
darllenydd â chyfle i farnu drosto ei hun, nyni 
a'i cynysgaeddwn â golwg ar y ddwy ochr i'r 
ddadl. 

** Pleidwyr sefydliadau eglwysig a haerant 
iddynt ffynu yn gyffredinol yn mhob oes a 
gwlad, Yr hen batriavchiaid ni ffurfiasant un- 
rhyw gymdeithasau eang a sefydlog, oddigerth 
rhai a gyfodent oddiwrth berthynasau anian. Yr 
oedd pob tad yn llywodraethu ei deulu ei hun, 
a'i hiliogaeth yn ymostwng i'w ìywyddiaeth. 
Ui wybodaeth a'i brofiad ydoedd yn traddodi 
iddynt eu cyfreithiau a'u defodau, yn gystal 
gwladol a chrefyddol; a'i awdurdod ydoedd yn 
eu cadarnhau. Fel hyn, swyddau proffwyd, 
offeiriad, a brenin, oeddynt yn cydgyfarfod yn 
yr un patriarch, Gen. xviii. 19; xvii. 2] ; xiv. 
18. Yr Iuddewon a fwynhasant sefydliad cref- 
yddol o osodiad dwyfol. Wrth sylwi ar gen- 
hedloedd paganaidd, yr ydym yn cael fod yr un 
cysylltiad rhwng crefydd â'r llywodraeth wladol 
yn eu plith hwythau, Gen. xlvii. 22; 2 Dren. 
xvii. 27. 29. Y mae pob un sydd i ryw raddau 
yn gydnabyddus â Groeg a Rhufain, yn gwybod 
yn burion fod crefydd yn gysylltiedig â gwlad- 
yddiaeth eu llywodraeth hwy. Gellir ystyried 
y Coran fel credo grefyddola chyfraith wladol 


yr holl lwythau Mahomedaidd. Yn mysg y 


Celtiaid, neu drigolion cyntefig lurop, yr oedd 
y Derwyddon yn effeiriaid ac yn farnwyr, a'u 
barn yn benderfynol. Yn mhlith yr Hindwaid 
y mae'eu hoffeiriaid a'u brenhinoedd o lwythau 
gwahanol. ond yr offeiriaid ydynt o uwch gradd ; 
ac yn China mae yr ymerawdwr yn archoffeiriad 
brenhinol, ac yn blaenori yn mhob gweithred 
grefyddol gyhoeddus. 

“* Yn mhellach, er nad oes un ffurf arbenig o 
lywodraeth eglwysig wedi cael ei phenodi mewn 
modd pendant yn y Testament Newydd, cto, 
oddiwrth y gyfraith gymdeithasol, ar yr hon y 
gesyd yr efengyl gymaint pwys, trwy y parch 
i'r llywodraeth wladol ag y mae yn ei gymell 
mor rymus, a thrwy yr ymarferiad a ganlynodd 
hyny ni ellir dywedyd fod Cristionogion yn 
gwrthwynebu, eithr yn pleidio sefydliadau 
crefyddol. 

“* Hefyd, haerir fod sefydliadau crefyddol yn 
sylfaenedig yn natur dyn, ac wedi eu cyd wau 
â holl egwyddorion sylfaenol dynol gymdeithas ! 
nas gellir cynal gwybodaeth a phrolfes o Grist- 
jonogaeth heb weinidogion, na gweinidogion heb 
ddarpariaeth wladol; ac nas gellir sefydlu dar- 
pariaeth wladol reolaidd gogyfer a ehynhaliaeth 
gweinidogion, heb roddi y flaenoriaeth i ryw 
blaid o Gristionogion yn fwy na'u gilydd. Eg- 
lwys sefydledig yw yr un fwyaf tebygol i gadw 
ei pharchadwyaeth a'i defnyddioldeb, trwy gy- 
nysgaeddu dynïon ieuainc yn cysegru eu hunain 
yn foreu i wasanaeth eglwysig, âc anogaethau 
digonol; ac hefyd trwy eu galluogi i gyrhaeddyd 
y cyfryw wybodaeth ag a fyddo yn angenrheid- 
iol i'w haddasu i'r gorchwyl pwysig.” 

“* Yn y gwrthwyneb, haerir nad yw fod y pa- 
triarchiaid yn cyflawni swyddau gwladol yn 
gystal a chrefyddol, yn unrhyw brawf fod cref- 
fydd wedi ei chysylltu yn yr ystyr rag-grybwyll- 
edig â'r llywodraeth wladol; ac nad oes unrhyw 
grybwylliad am y, fath beth yn yr ysgryth- 
yrau; nad ellir golygu sefyllfa'r Iuddewon yn 
cadarnhau y pwnc, gan eu bod dan dduw- 
lywiaeth, (4Aeocracy,) yn nghyd a goruchwyl- 
iaeth seremoniol ddiflanedig, yr hon o ganlyniad. 
nad allasai fod wedi cael ei bwriadu i fod yn 
gynllun i genhedloedd Cristionogol; gan nad 
beth oedd defod y paganiaid gyda golwg ar hyn, 
nad all hyny fod yn un rheswm dros gysawd 
cwbl wrthwynebi baganiaeth ; bod eglwys Crist 
o ansawdd ysbrydol, ac na ddylid, ïe, mewn 
gwirionedd, na ellir ei chysylltu â'r wladwriaeth 
heb ei niweidio yn fawr. Yn y tair canrif gynt- 
af, (oesoedd puraf Cristionogaeth,) nid oedd un- 
rhyw gysylltiad rhwng yr eglwys â'r awdurdod- 
au gwladol; ac ni lwyddodd crefydd erioed yn 
fwy na phan yr oedd y cyfryw alluoedd yn ei 
gwrthwynebu yn gydunol.. Yn mherthynas i'r 
effaith dda_y mae Cristionogaeth pan yn gy- 
sylltiedig â'r llywodraeth wladol, yn ei adael ar 
heddychlonrwydd ac iawn drefniad cymdeithas, 

: a9 a : 
sylwir y gellir dyogelu y cyfryw flrwyth oddi- 
wrthi cystal, os nad yn well, heb y fath gyswllt. 
Os oes unrhyw effaith mewn crefydd, ar gydwy- 
bodau dynion y mae hi yn effeithio; a chan ei 
bod wedi ei sylfaenu yn hollol ar grediniaeth o 
sylweddau anweledig, nid yw yn ddichonadwy 


| iddi dderbyn unrbyw gadarnhad na phwysig- 


SEF 


022 


SEF 


ydÌiadau eglwysig gwladol, wedi ac yn bod yn 
achos o'r drygau mwyaf; canys yn y cyfryw 
amgylchiad y mae yn angenrheidiol rhoddi y 
flaenoriaeth ì ryw gysawd arbenig; a chan nad 
yw y llywydd gwladol yn well barnydd yn mher- 
thynas ì grefydd na dynion eraill, y mae efe mor 
agored i bleidio gau grefydd a'r un wirioneddol. 


Bydd y miloedd a erlidiwyd ac a ddyoddefasant | 


yn achos sefydliadau eglwysig gwladol, barhau 
i fod yn rheswm anorchfygol yn eu herbyn. 
Haerir hefyd, nad yw yn ddichonadwy gochelyd 
llygredigaeth o dan sefydliadau eglwysig gwlad- 
ol. Y mae elw bydol o angenrheidrwydd yn 
anwahanol gysylltiedig âg eglwys wladol, yr hyn 
a fydd yn cynwys anogaeth gadarn ìdd ei gwei- 
nidogion i'w phleidio, gan nad pa mor groes i'r 
gwirionedd y dygwyddo fod. Felly hefyd y mae 
cyfeiliornad yn dyfod yn betb sefydlog; a'r tyb- 
iau hyny a ddygwyddont ffynu pan ffurfìer y 
sefydliad eglwysig, ydynt, o fic i bob goleuni 
gwell a diwylliant, yn parhau i gael eu fros- 
glwyddoo oesi oes, heb unrhyw gyfnewidiad. 
Oddiyma y mae yr anghydgordiad rhwng credo 
cyhoeddus yr eglwys a barn anghyoedd ei 
gweinidogion, yn cyfodi. Gyda golwg ar y 
ddarpariaeth gogyfer a'r gweinidogion, gellir 
sicrhau hyny heb sefydliad gwladol, fel y mae 
miloedd o enghreifftiau yn eglur ddangos. Sylwir 
nad yw gweinidogion neillduedig, y rhai nid 


ydynt yn perthyn i sefydliadau eglwysig gwlad- | 


ol, ddim heb foddion gwybodaeth; eithr yn y 
gwrthwyneb, fod amryw o honynt yn gydradd 
â'n brodyr yn y sefydliadau eglwysig gwladol 
mewn dysgeidiaeth a gwybodaeth wirioneddol. 
Nid yw ychwaith yn beth i'w ameu, nad oes yn 
aml, yn mhlith y rhai nad ydynt yn medru 
cytuno â sefydliadau eglwysig dynol, ddynion 
mor dduwiol, a chystal aelodau cymdeithas ag 
sydd yn mhlith eraill. Yn ddiweddaf, er y dy- 


lai pob. Cristionogion barchu llywodraethwyr | 
awl. 


gwladol fel y cyfryw, ac er y dylai llywodraeth- 
wyr gefncgi yr eglwys, eto nad oes gan nebrhyw 
lywodraethwyr unrhyw awdurdod i sefydlu un- 


rhyw ffurf arbenig o grefydd, gan rwymo cyd- | 
wybodau eu deiliaid ìi ymostwngiddi; ac nid yw | 


llywodraethwyr gwladol yn cael eu gosod allan 


yn yr ysgrythyrau fel swyddwyr, neu flaenoriaid | 


yr eglwys. Megys y mae Mr. Coleridge yn 
darlunio, “ Nid yw yr eglwys Gristionogol yn 
deyrnas, tiriogaeth, neu lywodraeth fydol; ac 
nid yw ychwaith yn gyfran o unrhyw deyrnas, 
tiriogaeth, neu lywodraeth fydol; ond y gwrth 
apwyntiedig iddynt oll yn gasgliadol; y gwrth 
cynaliedig, diwygiedig, caredig i'r byd. Y 
gwrth allu taledigaethol i ddrygau a diffygion 
mewnol ac anocheladwy y llywodraeth fel llyw- 
odraeth, heb unrbyw gyfeiriad at ei chyfan- 
soddiad gwell 


ynddi ei hun, fel mewn cynhullfan, yr boll 
bethau buddiol a dyngarol yn nybenion, tu- 
eddiadau, a gwrthrychau priodol y llywodr- 
aeth yw yr eglwys; neu i newid y gymhariaeth, 
yr hyn sydd yn perffeithio a chadarnhau adeilad 
y llywodraeth, heb gyfryngu na chydgymysgu 
ynîy weithred noeth o osod a sefydlu ei sylfaen 
ei hun ydyw. Ac am eì gwasanaethgarwch i'r 


neu waeth, fel llywodraeth | 
arbenigol; tra y mae yn crynhoi yn nghyd | 


rwydd trwy ddynol awdurdod. Haerir fod sef- | 


| 


llywodraeth nid yw eglwys Crist yn gofyn cyf- 
log na dyrchafiad oddiwrth y wladwriaeth ; di- 
fyniad a llonyddwch yw ei hunig gais. Y rhai 
hyn yn wir y mae yn eu harddelwi; ond hyd yn 
nod y rhai hyn, yn unig ar y sylfaen nad oes yn 
ei chyfansoddiad na'i dysgyblaeth ddim ag sydd 
ya anghydgordiol ag elw y llywodraeth; dim 
gwrthwynebol na rhwystrol i'r llywodraeth yn 
ngweinyddiad ei chyfiawn awdurdod, yn nghyf- 
lawniad ei dyledswyddau priodol, nac yn effeith- 
ioliad ei gwrthrychau cyfreithlon.” 

Yr hyn a ganlyn a gynwys ddarluniad o rifedi 
y gweinidogion, swm cyllidaeth, &c., y sefydl- 
iadau eglwysig gwladwriaethol yn mhrif deyrn- 


' asoedd Europ. 


I. Yr Eglwys Babaidd Ffrengig.—Yn Ffrainc, 
cyn y Chwyldroad, yr offeiriaid Pabaidd a gy- 
cwysent 136 o archesgobion ac esgobion; 6,800 
o ganoniaid ac offeiriaid, perthynol i eglwysydd 
cadeiriol a cholegol; 44,000 o guradiaid; 6,40J 
o gynorthwywyr; 18,000 o ficeriaid; 16,000 o 
wyr eglwysig yn mwynhau neu heb fwynhau 
bywiolaethau ; 600 o ganonesau ; 31,000 o fy- 
nachod; 27000 o fynachesau; 10,000 o wasan- 
aethwyr eglwysig:—y cwbl yn 159,936. Pobl- 
ogiad pabaidd Ffrainc, ydoedd yn cynwys y 
pryd hyny, 25,000,000 o eneidiau. Fel hyn, yr 
offeiriaid a gynwysent o gylch yr wythfed ran a 
thriugain a chant ohyny. Meddianau yr ofleir- 
iaid y pryd hwnw a gynwysent gyllidaeth o 
121,000,000 o ffrancau. Yn nechreu y flwyddyn 
1828, yr offeiriaid Ffrengig a gynwysent 5 car- 
dinal; 14 o archesgobion; 66 o esgobion; 5 
cardon bleus o urdd yr Ysbryd Glan; 468 o rag- 
lawiaid cyffredinol; 684 o ganonwyr enwawl; 
9,083 o guradiaid; 22,475 o ddesservamiaid, y 
rhaia gyflawnent ddyledswyddau yr offeiriaid 
enwawl; 5,705 o ficeriaid; 499 o gaplaniaid ; 
889 o elusenwyr; 1,076 o offeiriaid plwyfol trig- 


| ianol, neu wedi eu hawdurdodi i bregethu ac i 


dderbyn cyffesiadau; 1,044 o offeiriaid colep- 
Yn ol cyfrif yr esgobion, y rhifedi angen- 
rheidiol o offeiriaid, yw 52,457, sel un ar gyfer 
pob 550 o eneidiau, yn ol poblogiad presenol 
Ffrainc, heb gyfrif y Protestaniaid, Holl rif yr 
offeiriaid. gweinyddol yw 36,619. Cyfrifir fod 
19,492 o'r offeiriaid. gweinyddol uwchlaw 60 
mlwydd oed, a bod 2,328 o rai wedi eu hanailu- 
ogi i weini trwy henaint ac afiechyd. Rhifedi 
yr eglwyswyr dyrchafedig ydynt 44,244, o ba 
rai ymae 9,285 yn broffeswyr Duwinyddiaeth, 
9,425 yn athronwyr; 21,118 ydynt yn yr athro- 


| fâu; 7,761 yn y colegau, a 2,355 gyda'r curad- 


iaid. Yn oly cyfrifa gyflwynwyd Mehefin 1828, 
i Ystafell y Dirprwywyr, holl draul yr addoliad 
Pabaidd a gynwysai 62,845,000 o flrancau, yn 


| eynwys 58,150,000 o ffrancau yn ychwaneg na'r 


cyfrif blaenorol, er bod yr offeiriaid gweithgar, 
sef y radd iselaf o honynt, yn cael eu talu yn 
llawer amgenach nag o'r blaen, a bod. yr offeir- 
iaid wedi eu dosbarthu yn llawer mwy cyfartal 


| rhwng y rhaî y maent yn eu gwasanaethu. Holl 
| rifedi y mynachesau yn Ffrainc yn 1828, ydoedd 


19,340. Rhifedi y gwyryfdai yw 3,023. Nid 
oes yno ond ychydig o dai crefyddol gogyfer a 
mynachod, 

ll. Yr Eglwys Ysbaenaidd.—Yn ol cyfrif 
Diario de la Coruna, Gorphenaf, 1821, sefyllfa, 


— 


SEF 


ea 


yr offeiriaid yn Ysbaen, cyn y Chwyldroad yd- 
oedd fel y canlyn :— 


Archesgobion ac esgobion .............. 62 
Canonwyr ac urddasolwyr 2399 
(O feyn oyeYnHro nym n gl genedi GG 1869 
Pepcloriaid pLWyfAW 2.1 iieIieei Ye Duo 16481 
eu WR 4927 
Offeiriaid meddianedig eraill ............ 16400 
Crefyddoliaid o'r graddau uchaf. ......... 17411 
Crefyddoliaid o'r graddau isaf ....... 9088 
TDRYFFDAG UEDIRGLJ, DGonNogt ad ee OD HC O 1416 
Chwesanaeth wyb (lus <ue/ euw Ryn es BuIAp de 3987 
Sacristiaid, ysgoleigion eglwysig (c/erAs) 15000 
yn ac no de aet Sa ug 5500 
nod yna ec AU dae 13500 
TasnrgYd lyn TygoYXobnCGYeg OY aen OG 00 O GOD 30000 
Cynulleidfawyr rheolaidd — ............. 2000 
Eu gwasanaethwyr - .......99.919999rreenu) 6400 
Ieuenotyd yn eu tâl — ........»*<«. 4"*keero: 1800 
148,242 
Mynachesau a chrefyddesau  .. ......... 32,000 
NC ydoll, — Geddod ddn Go OG nion Dan OC 180,242 
Meddianau yr offeiriaid :— 
Seiliau crefyddol cynwysedig o dir- 
oe dc ann an RE SG YN .. £62,500,000 


Rtifeddiaethau yr offeiriaid oesol £62,000,000 
Etifeddiaethau yr offeiriaid rheol- 
UR £62,000,000 
£186,200,000 
Heblaw y degymau, yn nghyd ag amrywiol 
drethi a dyledion eraill.  Poblogiad Ysbaen yn 
1827, ydoedd 13,953,959 ; a rhifedi ei haddoldai 
yn 11,000. 
cyfnewidiad yn mheirianaeth yr eslwys gan y 
Cortes, trwy yr hwn yr arbedwyd 44,500,000 o 
ddoleri o'r swm uchod; ond yn union ar ei ad- 
feriad i gyflawn awdurdod yn 1823, y brenin a 
sefydlodd y drefn gyntefig, gan ddiddymu holl 
ôrdinhadau y Cortes. Yr offeiriaid Ysbaenaidd, 
pa fodd bynag, a gyfranant yn helaeth at gynal- 
iaeth y llywodraeth, fel nad yw eu cyllidaeth 
flynyddol mewn gwirionedd, ddim yn fwy na 
1,000,000 o bunau. Eu cyfraniadau ydynt fel 
y canlyn: 1. Y sabsidio, neu y rhodd flynyddol 
wirfoddol o fìl o bunau ; yr ezcusado, neu y deg- 
wm o'r degfed ty neu dyddyn, yr hwn o'r de- 
chreuad a fwriadwyd tuag at adeiladu ac adgy- 
weirio eglwysi. 2. Y fìercas reales, treth o'r 
ddeunawfed ran o'r degwm a dderbynir gan yr 
offeiriaid. 3. Y noveno, sef nawfed ran arall o'r 
degymau a delir yn flynyddol i'r offeiriaid. 4 
Y movales, sef degwm tir newydd ei ddiwyllio. 
5. Y diexmas extentos, sef degymau yr holl dir 
gwreiddiol rydd oddiwrth lywyddiad offeiriadel. 
Yr holl drethi uchod a rentir. Ond nid yw y 
rhai hyn yn cynwys yr unig feichiau gosodedig 
ar yr offeiriaid. Arferir er ys peth amser eu 
rhwymo i dalu cyllid dwy flynedd ar apwyntiad 
i fywiolaeth. Mewn canlyniad i hyn, yr offeir- 
iaid Ysbaenaidd, y rhai oeddynt gynt mor gyf- 
oethog, ydynt wedi eu darostwngi sefyllfa isel, 
ac yn feunyddiol yn dyfod o lai pwys yn ngolwg 
y werinos a'r llywodraeth. Amryw o'r urddas- 
oliaid penaf, modd bynag, ydynt yn gyfoethog 
iawn. Yn nesafat y tywysogaethau eglwysig 
Ellmynaidd, y preladaethau pabaidd cyfoeth- 


Âr y chwyldroad, gwnaethpwyd | 


ocaf ydynt y rhai Ysbaenaidd. Y mae cyllidau 
helaethach yn gysylltiedig âg archesgobaethau 
Toledo, Seville, Sant Iago, Valencia, a Sara- 
gossa, nng âc un archesgobaeth yn Ffrainc, nac 
un wlad arall. Y mae esgob Murica yn derbyn 
yn flynyddol o gylch 20,833 o bunau, ac esgob 
Lerido 10,000. Meddianau o'r mynachlogydd, 
yn neillduol rhai o eiddo y Carthusiaid a'r lero- 
nymiaid; ydynt yn cynwys y rhan fwyaf o'r ar- 
daloedd o'u hamgylch ; a thra y maent yn di- 
boblogi a thlodi y gymydogaeth o'u cwmpas, y 
maent hefyd yn cynhyddu tlodi a segurdod trwy 
haelioni anwahanedizol. 

IlI.' Yr Eglwys Babaidd yn Hungary. Rhf- 
edi y gwrandawyr yw 3,000,000; yr addoldai, 
3,290. Yr offeiriaid a gynwysant 3 archesgob, 
81 oesgobion; 16 o esgobion enwawl; 274 o 
gorberigloriaid a chanonwyr; a 5,158 o offeiriaid 
gweinyddol; y cwbl yn 5,469. Y gyllidaeth 
sydd yn £220,000. Dichon mai yr enghraifft 
hynotaf o gamddefnyddiad meddiant eglwysig 
ar gyfandir Europ sydd yn Hungary; 8311 o 
segurwyr ydynt yn perchenogi cyllid cyfartal â 
5,158 o weithwyr, y rhai ar fywiolaeth brin a 
gyflawnant yr holl waith. Ystyrir y bywiol- 
aethau cyfoethocaf, megys darpariaeth ar gyfer 
y teuluoedd penaf yn Hungary. Unrhyw fyw- 
iolaeth yn dwyn mwy na £3,400 yn flynyddol, 
sydd yn rhoddi y gweddill yn nhrysorfa yr offeir- 
iaid gweinyddol. 

JV. Yr Eglwys Babaidd yn Itali.—Gwran- 
dawyr, 19,391,200; addoldai, 16,170; offeir- 


| iaid :—un pab; 48 o gardinaliaid; 38 o arch- 


esgobion; 62 o esgobion; 859 o urddasoliaid 
eraill; 19,400 c offeiriaid gweinyddol; y cyfan, 
20,100. Y gyllidaeth, £776,000. 

V. Eglwys Groeg yn Russia.—Poblogaeth, 
94,000,000 ; offeiriaid, 190,000. Cyllidaeth yr 
offeiriaid Russiaidd yn wreiddiol ydoedd yn gy- 
nwysedig o ddegymau; ond wedi iddynt ddyfod 
yn feddianol ar etifeddiaethau helaeth triniedig 
gan ddelffiaid (0oors,) ymae eu cynhaliaeth yn 
cyfodi mewn rhan oddiwrth eu cynyrch, ac mewn 
rhan oddiwrth dreth daledig gan Anghydffurfwyr 
am y fraint o wisgo y farf, yr hon a elwir rasko- 
lintchiu prikase. 'Yrafodaeth y cyllid oedd yn 
llaw y patriach, nes i Catherine I. sefydlu rhag- 
lawiaeth i'r perwyl hwnw, yr hwn a ddiddym-— 
wydyn 1742. Y pryd hwnw ymddiriedwyd ei 
llywyddiad i'r gymanfa santaidd ; ac oddiwrth 
gyfrifiad a wnaethpwyd trwy orchymyn yr ym- 
erodres Elisabeth yn 1746, ymddengys fod o 
gylch 839,546 o ddelffiaid, neu gaethion gwr- 
ywaidd, yn perthyn i etifeddiaethau yr offeiriaid. 
Yr etifeddiaethau hyn a gawsant eu bydoli (se- 
cularize) gan Pedr III., yn 1782, yr hwn a_ sef- 
ydlodd raglawiaeth newydd gyda golwg ar eu 
llywyddiaeth. Dechreuodd Catherine II. deyrn- 
asu trwy ddiddymu y rhaglawiaeth hon, a thrwy 
wellau sefyllfa yr offeiriaid. ;Yn 1764, hi a 
fydolodd feddianau yr eglwys, a adsefydlodd y 
rhaglawiaeth, ac a benododd gyllid sefydlog i 
aelodau yr offeiriadaeth. Ystafelloedd y cyfrif 
yn mhrif ddinasoedd y llywodraeth, ydynt yn 
awr wedi eu cynysgaeddu â llywyddiad yr etif- 
eddiaethau hyn, cyllid blynyddol y rhai a gyf- 
rifir yn 250,000 o »'upees arianol, y rhai a dreulir 
yn nhaliad cyflogau yr offeiriaid, Yr offeiriaid 


SEF 


SEG - 


ydynt o hyd yn perchenogi cryn lawer o diroedd 
cysylltiedig a'r crefydd-dai. 

' VI. Eglwys Loegr a Chymru. — Gwrandawyr, 
G,000,000 ; addoldai, 11,743. Offeiriaid :—dau 
archesgob; 24 o esgobion; 60 o archddiacon- 
iaid; 27 o ddeoniaid; 544 o ganonwyr a chor- 
berigloriaid ; 17,343 o offeiriaid gweinyddol. Y 
cwbl, 18,000 ; eu cyllidaeth, £7,600,000. 

VII. Yr Eglwys Wyddelig.—Gwyandawyr, 
400,000; addoldai, 740. Offeiriaid : —pedwar 
archesgob; 18 o esgobion; 39 o ddeoniaid; 34 
o archddeoniaid ; 500 o ganoniaid, corberiglor- 
iaid, &c.; 1,113 o offeiriaid gweinyddol, Y 
cwbl, 1,700; eu cyllid, £1,500,009. 

VIII. Eglwys yr Alban. — Gwrandawyr, 
1,500,000; addoldai, 1,000; gweinidogion, 
1,000; cyllidaeth, £206,260; yr hon sydd yn 
deilliaw oddiwrth swm penodedig ar ardrethi 
tirol, i'w dalu gan yr arglwyddi. Nid yw y 
cyfryw swm ond cymedrol, gan nad yw yn. unig 
ond oddeutu naw ceiniog yr erw ar dir diwyll- 
iedig; ac nad yw 800 erw yn yr Alban yn talu 
dim mwy na 80 erw weithiau yn Lloegr a Chy- 
mru, sef deg punt ar hugain. Edr. Degwm, 
Eglwys, Esgob, Henuriadyddiaeth, Pabaeth. 

SEFYLLFA PRAWF, cyflwr rhydd-weith- 
redydd dan brawf, neu ddysgyblaeth, gyda go- 
lwg ar gyflwr dyfodol ; neu mewn geiriau eraill, 
y sefyllfa hono ag y byddo cyflwr dyfodol ei deil- 
iad, mewn rhan neu yn hollol, yn ymddioynu ar 
ansawdd a chymeriad ei ymddygiadau ynddi. 

Nid oes un amheuaeth nad oedd Adda cyn y 
cwymp yn ddeiliad prawf; ond pa un ai ei fod ef 
a'i hiliogaeth, dan y cwymp, i'w hystyried felly 
neu beidio, sydd bwnc ag y mae cryn ddadleu 
aro yn mhlith duwinyddion. Yn erbyn y cyf. 
ryw olygiad, taerir nad dichonadwy eu bod; 
oblegyd eu bod wrth naturiaeth yn blant digof- 
aint, ac yn gwbl analluog o honynt eu hun- 
ain i gydffurfio â thelerau'r efengyl, mwy na 
gofynion y gyfraith, lph. ii. l, 2, 8; Toan vi. 
44; yr hyn fel y tybir sydd yn eu hollol anadd- 
asu i fod yn ddeiliad prawf; ac yn brawf sicr na 
ddylid eu golygu felly. O'r ochr arall, honir 
nad yw y cyfryw resymau yn ddigonoli wrth- 
brofi y pwnc; o herwydd, yn 1. Nad oedd Adda 
cyn y cwymp, mwy na chwedi'r cwymp, yn an- 
nibynol ar Dduw am ei weithrediadau moesol 
mwy na'i rai naturiol. Edr. Diffygolrwydd natur 
grêedig, Pechod.—2. Nad oes ond tair sefyllfa 
ag y gellir golygu fod creaduriad rhesymol, mewn 
oeda synwyr, ynddynt; sef naill ai sefyllfa o 
brawf— o gosb—neu o wobr.—3. Nad oes neb o 
drigolion daear yn un o'r ddwy olaf; ac o gan- 
lyniad amorfodadwy, mai y flaenaf yw sefyllfa 
pawb o honynt, ag sydd yn alluog naturiol o 
ddysgyblaeth brofedigol; sef pawb mewn oed a 
synwyr.—4. Eu bod, fel Adda cyn y cwymp, yn 
ddeiliaid gorchymynion, addewidion, a bygyth- 
ion; yr hyn nad oes neb ond deiliaid prawf yn 
ddeiliaid o honynt Rhuf. ii. 7—16. Y mae 
trigolion anwn yn ddeiliaid gorchymynion a by- 
gythion; ond nid oes addewidion iddynt; ac y 
mae trigolion dedwydd Gwynfa yn ddeiliaid 
gorchymynion ac addewidion; ond nid oes un 
bygythiad ar eu cyfer. Gorchymynion, addewid- 
ion, a bygythion ydynt briodol yn unig i ddeil- 
iaid prawf; ac nad oes neb yn ddeiliaid o'r cwbl 


o honynt ar unwaith-ond dynolryw ar y ddaear; 
ac yn unig cynifer a hyny o honynt hwy ag sydd 
mewn oed a synwyr.—5. Eu bod, lawer o hon- 
ynt, yn ddeiliaid galwadau, cymhelliadau, ac 
anogaethau heddychol a ffafriol; yr hyn sydd 
yn gwneuthur eu cyflwr yn gymodadwy a 
gobeithiol, er nad yn ddyogel a phenderfyn- 
edig; yr hyn nis gellir ei olygu am dano ar 
y dyb wrthwynebol, Diar. i. 20—23; viii. 32— 
96; Esa. lv. 1—9; Ioan iii. 18—17; Dat. xxii. 
17.—6. Eu bod, fel Adda cyn y cwymp, yn 
rhydd weithredwyr, Ps. cxix. 30; Luc x. 42; 
Math. xvi. 24; Luc xiii. 34; Ioan v. 40.—7. 
Dod eu cyflwr dyfodol, i raddau mawr, yn ym- 
ddibynu ar ansawdd eu cymeriadau, ymddygiad- 
au, a gweithredoedd, yn y fuchedd hon; ac y 
gallant, ïe, y dylent, wybod ac ystyried hyny, 
Esa.iii. 10, 11; Math. xxv. 21—46; Rhuf. ii. 
1—16; Gal. vi. 7, 8.—8. Bod yr Ysgrythyr 
mewn modd pendant yn sicrhau eu bod, yn ddi- 
wahaniaeth, yn cael eu profi; yr hyn sydd yn 
gyfystyr â'u bod yn ddeiliaid prawf, neu mewn 
sefyllfa prawf; Deut. viii. 1, 2; Barn. ìi. 20— 
a Dat.iii. 10. Edrych Prawf, Profedigaeth, 
rofi. 

SEGURYD, (segur,) anweithgarwch, neu y 
cyflwr o fod yn ddilafur, diymdrech a_ diwaith. 
Tybia rhai fod y gair yn gyfansawdd o se, sefyll, 
asur ergyd; ac felly ei fod yn arwyddo sefyll 
yn llonydd, heb wneuthur dim—heb daro cy- 
maint ag ergyd. 

Y mae gwahaniaeth dirfawr rhwng gorphwys 
a segurdod. Y maey blaenaf yn gyfreithlon, 
yn angenrheidiol, ac yn fuddiol; ond yr olaf yn 
anghyfreithlon, yn anangenrheidiol, yn anfudd- 
iol, a niweidiol. Nid oes esgus i'w roddi drosto ; 
oddigerth gallu profi naill ai nad oes gan ei 
ddeiliaid ddim i'w wneuthur; neu ynte, nad oes 
ganddo alluoedd, cyfle, na hamdden, i wneuthur 
dim; yr hyn, yn gyllredin, osnad yn wastad, 
| sydd annichonadwy. “ 

Y mae segurdod yn ymddangos, nid yu unig 
mewn bod heb wneuthur dim, ond hefyd mewn 
bod heb wneuthur ond ychydig, a'r ychydig 
hwnw yn beth nad yw o fawr werth, nac yn ateb 
fawr ddyben. Adnabyddir y segurwr wrth ei 
anmharodrwydd i ymafaelyd mewn gwaith, yn 
enwedig y gwaith mwyaf angenrheidiol ì'w 
wneuthur; wrth ei agwedd ddiog gyda'i waith; 
ac hefyd wrth eì barodrwydd i ollwng ei afaelion 
o hono, ac i'w adael. Y. segurwyr a ymaflant 
weithiau mewn gwaith o orfod, rhag ofn, neu 
rhag cywilydd ; ond gofalant bob amser am ym- 
aílyd yn y gwaith ysgafnaf; am wneuthur gan 
lleiad ag a allont o hono; ac hefyd am ei adael 
yn gynar. Y diweddaf yn dyfod at ei waith, 
y lleiaf ei ymdrech gyda'i waith, a'r cyntaf yn ei 
adael, yn gyffredin, yw y segurddyn. 

Y mae segurdod yn cynwys gwastraff ar amser 
a thalentau; ac o herwydd hyny y mae'n bechod 
mawr. Amser sydd feddiant anmhrisiadwy ; ac 
mewn cysylltiad âg amser, ein talentau yw ein 
holl werth, ein cwbl, gan eu bod yn gwneyd i 
fyny yr holl fodd a feddwn i fod yn ddefnyddiol, 
Y mae'r segurddyn yn gwastraffu'r ddau, “yn 
eu dodi mewn napcyn, ac yn eu cuddio yn y 
ddaear.” Fel hyn, y mae yn yspeilio Duw o'i 
ogoniant, ac yn dyfod yn faich ar ysgwyddau ei 


SEG 


Y 


SEL 


o 


ddarparwyd gan eraill; a thra y maent hwy yn 
diwyd-lafurio, eì waith ef yw difrodi. Fel hyn 
y mae yn cael eì ddwyn fel l]wyth gan ddynol- 
ryw o'r cryd i'r bedd; yn cael ei ddirmygu, 
alaru arno, a'i felldigo tra yn fyw; a phan y 
byddo marw cleddir ef fel celain, ev cyflawni 
arddelwadau gweddusrwydd, ac er cael gwared 
o ffieidd-dra niweidiol. 

Nid oes un tueddiad mor hollol yn anaddasu 
dynat y cwbl o ddyledswyddau a mwynhad 
bywyd cymdeithasol, a segurdod. Y segur- 
ddyn sydd hollol ddiddym (a mere blanR,) yn y 
greadigaeth, ac yn byw i ateb un dyben. Y mae 
yn boenydiwr iddo ei hun ; yn wastadol yn llawn 
o anghenion ac achwyniadau ; a'i anweithgarwch 
. ynaml yn profi yn ddinystriol, yn gystal i'w 
| gorff a'i enaid. Y taerinebau gwaethaf, a'r dyrys- 
; wch mwyafmewn galwedigaeth, ydynt esmwyth- 
dra a danteithion, wrth eu cymharu â gwanciad- 
: au dibaid gwagle, a dyfais annigonol segurdod, 
7 “ Atolwg, (ebe'r Ardalydd Spinola, wrth Syr 

Horace Vere,) o ba beth y bu farw eich brawd?” 
; “*O segurdod,” atebai Vere. “ Ysywaeth!” ebe 
Spinola, “ Y mae hwnw yn ddigoni ladd un- 
' rhyw gadfridog yn ein mysg.” ““ Yr ydym,” ebe 
| Montesguien, ““ yn gyffredin yn gosod segurdod 

yn mhlith gwynfydau'r nef; yn hytrach, tebyg- 
wn i, dylid ei osod yn mhlith arteithiau anwn.” 
' Nid oes neb, yn gyffredin yn fwy annedwydd 
na'r segurddyn, 

Heblaw hyny, y mae segurdod yn achosi ac yn 
meithrin amrywiol o bechodau ysgeler eraill. A 
oes anghydfod mewn teulu? Odid nad y segur- 
ddyn a'i hachosodd.  Â oes enllibwr, absenwr, 
neu gelwyddwr, mewn cymydogaeth? Odid nad 
rhyw segurwr diles ydyw. A oes lleidr neu ys- 
beiliwr, mewn ardal? Cant ìi un nad gwr segur, 
diawydd at waith, ydyw hwnw. Â oes terfysgwr 
mewn gwlad? Deg i un nad gwr segur, rhodres- 
gar, ydyw. A oes rhwygwr mewn eglwys? Mil 

iun nad gwr segur, yn rhodio o dyi dy, gan 
adrodd chwedlau celwyddog, ywhwnw. Y segur- 
wr, o angenrheidrwydd, sydd yn ddiffygiol o 


alwad ddefnyddiol; ac herwydd hyny y mae ei 


feddwl yn wag ac yn agored i dderbyn pob pech- 
od a fyddo yn ceisio dyfodfai mewn. 
cyfryw ddyn gellir dywedyd fod temtasiynau 
bob amser yn cael croesawiad. ki westwyr ydynt, 
ar gyfer pa rai y mae efe bob amser yn barod; 
ac nid oes ganddo na galwad na chymdeithion, 
i'w lluddias rhag taluiddynt y sylw a'r gwas- 
anaeth y dygwyddont fod yn galw am dano. 
“(Os byddi segur,” ebe Mr. Flavel, ni “fyddi 
ddiniwed. 

Unwaith eto, y mae segurdod yn fai cywilydd- 
us, yn gystal a niweidiol neu anesgusodol, gan 
ei fod yn ddigynllun yn yr holl greadigaeth, 
oddigerth yn unig yn mhlith dynolryw ar y 
ddaear. O Dduw ilawr hyd at yr abwydyn 
distadlaf, yr ydym yn gweled pawb a phob peth 
yn llawn bywyd ac ysgogiad. “ Y mae fy Nhad, 
(ebe Crist,) yn gweithio hyd yn hyn; ac yr wyf 
fìnau yn gweithio.” Ysbrydion gwasanaethgar 
yw yr angylion santaidd ; ac ysbrydion aflonydd 
a therfysglyd yw yr angylion syrthiedig. Niâd 
rhinwedd i'r naill, na chenfigen na malais i'r lleill, 


fod yn llonydd. Y seintiau fry nis mynant or- ' lyngdod cymhariaethol, 


4w 


Gyda'r | 


| 


gyd-ddynion. Y mae yn ymborthi ar yr hyn a | phwys; a'r damnedigion obryni chant, Yr hau], 


y lloer, y ser, a'r planedau ; yr ehediaid, y pysg- 
od, yr anifeiliaid, a'r ymlusgiad; y dwfr, y tan 
y gwynt, a'r awyr, ydynt oll mewn ysgogiad. 
Nidoesdimnaneb ynllonydd; aca fydd dyn yn 
unig yn segur? Dyn, yr hwn y mae ganddo 
gymaint i'w wybod, i'w ddeall, i'w ofni, i'w 
obeithio, ac i'w wneuthur? Na ato Duw; eithr 
yn hytrach cywilyddied a diwygied! Adeilad- 
odd Augustus Apragapolis, sef dinas heb waith : 
ond sicr yw na wnaeth Duw ddim na neb i fod 
felly. Edr. Piogi. 

SEL, neu ZÊL, Gr. ZnXoe; Lladin Zelus; 
Saes. Zeal; brwdfrydedd, neu awyddfryd gwres- 
og, dros, neu yn erbyn rhyw berson neu beth, 
Gwrthwyneb claearwch yw sel, Dat.iii. 15, ]6 
wedi ei gymharu â'r 19 ad. a 

Y mae'r gair Groeg, ZnXoc, yn arwydd» sïad 
haiarn eirias-boeth, wedi eì fwrw iddwfr; neuhys- 
iad (Aissing,) gwrestanbaid yn ymladd â'i wrth- 
wyneb. Cyfieithir ef yn y Testament Newydd 
yn genfigen, (Iago iii. 14, 16) eiddigedd, 2 
Cor. xi. 2,) neu fawr-serch, Gal. iv. 17, i8, 

Nid ias dychymyg, gwres serchiadau anífeil- 
aidd, neu nwydau gorwylltion y cyfansoddiad 
dynol, yw sel wir Gristionogol; ond tân sant- 


| aidd wedi ei gyneu ar allor y galon, a marworyn 


oddiar allor Ion yn y drydedd nef. Brwdfryd- 
edd Seraphaidd, wedi ei genhedlu yn y lôn 
. a . 7 i wn AU 
gywir trwy wei thrediad gornwch-naturiol Ysbryd 
y Duw byw, ydyw. Cymysgedd ydyw o amryw- 
ì lfenau ysbrydol a dwyfol; megys o gasineb 


UU 


Os c 


| a€ bechod ; cariad gwresog a diragrith at Dduw 


| 


a dynion (yn neiM/duol at eneidiau,) yn nghyd ag 
awydd cryf am ogoneddu y naill, 'a lleshanu c 
lleill, Num. xxv. lt, 13; Ps. lxix. 9; cxix. 139: 
Rhuf.ix.l,2,3; 2 Cor. vii. 7, 11; ix. 2; Dat. 
iii. 19. Uno ffrwythau iachusol gwybodaeth 
santaidd, a ífydd ddiffuant ydyw ; ac y mae bob 
amser yn cyfartalu iddynt mewn grym a gradd- 
au, Ps. cxvi. 10... Yr arwyddion trwy ba rai v 
mae i'w hadnabod a'i gwahaniaethu, ydynt hun- 
anymwadiad, dyfal-barhad, ac ymegniad cyson 
i sicrhau y dybenion a'r gwrthrycliau golygedio 
wrth eì gweithredu. ca. 

Gyda golwg ar wrthrychau sel wir grefyddol, 
y maent yn ddosparthadwy, yn ol eu hansawdd 
gyffredinol, ìi dda_a drwg; ac yn ol graddau 
cymhariaethol eu pwys a'u gwerth, neu eu ni- 
weidiolrwydd a'n drygedd,ilai a mwy: obleo- 
yd nid yw-pob peth da, yr un mor dda a'i gil- 
ydd; na phob peth drwg, yr un mor ddrwg a'i 


gilydd. 


Í'r dyben i iawn-weithredu tuag at y gwa- 
hanol wrthrychau hyn, yn ol eu gwabanol an- 
soddau a'u graddau, y mae'n gwbì angenrheidìol, 
fod ein sel drostynt neu yn eu herbyn, wedi ei 
seilio ar iawn-wybodaeth o'u hansoddau arbenig; 
o'u teilyngdod neu eu bannheilyngdod cymhar- 
iaethol; ac o'r rheol, neu'r ffordd oreu, i'w ham- 
ddiffyn, neu eu gwrthwynebu, Heb olygiadau 
cywir yn mherthynas i'w hansoddau arbenig, 
byddis mewn perygl o wrthwynebu yr hyn syad 
dda, ac o amddiffyn yr hyn sydd ddrwg; fel y 
mae pleidwyr gau-grefydd ac erlidwyr gwir 
grefydd, yn gwneuthur yn mhob oes a gwlad. 
Heb ddeall eu teilyngdod neu eu hannhei- 
byddis yn agored 


SEL 


726 


SEL 


— ^2 Gr 


o ymboeni yn benaf yn nghylch y pethau 
lleiaf, ac o esgeuluso'r pethau trymaf; fel yr 
oedd y Phariseaid yn gwneuthur pan yn “ deg- 
ymu'r mintys, yr annis, a'r cwmmin, ac yn es- 
geuluso barn, trugaredd, a ffydd.” Heb sicr- 


wydd o'r ífordd neu'r rheol oreu i'w hamddiffyn | 


neu ei gwrthwynebu, byddis, mewn perygl o 
lafurio yn ofer, os uad o wneuthur niwed yn lle 
daioni. 

“* Da yw dwyn mawr serch mewn peth da_yn 
wastadol;” ond dylid gofalu ei fod yn wir dda. 
Bydd yn angenrheidiol hefyd ymdrechu i iawn- 
farnu yn mherthynas i'w deilynodod, eì bwys, 
a'i werth cymharol, yn nghyd â'r ffordd, neu'r 
cynllun goreu i'w amddiílyn a'i bleidio. Byddi'r 
Cristion call a goleu ymdrechu cyfavialu eì scl 
dros neu yn erbyn gwrthrychau ei ymgais, â'u 
teilyngdod, eu pwys, a'n gwerth mewnol. Ni 
osod y pethau amgylchiadol yn ogyfuwch â 
phethau hanfodol; pethau yv cyntedd ar gyfuwch 
tìr a phethau y cysegr; lluman ei blaid yn ogyf- 
uwch a lluman y groes; achos y corff, mewn 
cydraddoldeb âg achos yr enaid. Tra na byddo 
yn esgeuluso'r pethan lleiaf, bydd i'r pethau 
mwyaf gael y gyfran helaethaf o'i feddwl; ei 
ofal, eì serch, ei ymgais, ei lafur, a'i gyfraniad- 
au. Caiff y weddw, yr amddifad, y claf, y tlawd, 
a'r anghenus, eu cyfran o'i sylw, a'i ymgeledd; 
end nid yr un faint a'r achos hwnw, av lwydd- 
iant vr hwn y mae tragywyddol ddedwyddwch 
ardal, gwlad, ïe, byd o ddynion yn gorphwys. 
At yr ysbyfty, yr vsgoldy, a'r gymdeiíhas ddyn- 
garol, rhydd gyfran; ond at y Gymdeithas Veibl- 
aidd, Genhadol, ac Eolwysip, rhydd fwy. 

Yn mherthynas i'r moddion goreu er cynhyrfu 
a meithrin sel wir grefyddol, cellir nodi yr ys- 
tyriaethan canlynol:— Yn 1, Pwys y pethau y 
gelwir arnom i ymdrechu a llafnrio o'u plaid; 
sef gogoniant Duw, a'n hiechydwriaeth ein hun- 
ain, a'n holl gyd-ddynion ar y ddaear, Mewn 
cymhariaeth i'r rhai hyn y mae pob peth arall 
yn ymddangos yn ddibwys a diwerth. Nid yw 


y rhai sydd yu iawn-farnu “* yn wwneuthny cyfrif 


o ddim,” mewn cymhariaeth iddynt; Te, nid 
gwerthfawr ganddynt cn heinioes eu hunain,” os 
gallant yn unig ond bod yn wasanaethgar a 
defnyddiol, i ryw raddau. yn eu cylch. “Gwir 
ewyllys eu calon, a'n gweddi ar Dduw drostynt 
eu hunain, a phawb eraill, sydd er iechydwr- 
iaeth;” ac er hwylusaw y gwrthrych teilwng, 
gallent ddymuno gyda Paul ì fod yn gysegredig ìi 
wneuthur a dyoddef llawer dros Grist,” dros, 
neu ev mwyn ““eu brodyr, eu carenyddion yn ol 
y enawd.” Edr. /Tunan-ymwadiad. 2. Mawr- 
edd y rhwystrau, ac amledd y gwrthwynebiadau, 
a ganfyddir wrth eu pleidio. Nid yw ymdrech 
eu hargeiswyr yn unig “yn erbyn gwaed a 
chnawd; ond yn erbyn tywysogaethau, yn 
erbyn awdurdodau, yn erbyn bydol-lyw- 
ìawdwyr tywyllwch y byd hwn, yn erbyn 
drygau ysbrydol yn y nefolion leoedd.”  Gall- 
ant ddywedyd yn fynych, “ni chafodd ein 
enawd ni ddim llonydd; eithr yn mheb peth 
cystuddedig fuom; oddiallan yr oedd ymladdau, 
oddifewn ofnau,” Eph. vi. 12; 2 Cor. vii. 5.— 
3. Mawredd yr aberthau ag y byddis yn rhwym 
o'u gwneuthur, i'r dybeni ddyogelu y gwrth- 
rychau mewn golwg. Edr. /funan-ymwadiad.— 


| 4, Yr anmhosiblrwydd i effeithio dim mawr heb 


radd helaeth o sel. Hebddi, ni wneir ond ychyd- 
ig, na'r ychydig hwnw i ateb fawr dyben. Heb- 
ddi nid oes dim rhagoriaeth, dim elod, dim enw- 
ogrwydd, JIebddi ni thorir trwy rwystrau ; ni 
ovchfygir gelynion ; ni enillir y gamp; ni ehyr- 
haeddir y nod. Hebddi ni adeiladasai Noa byth 
mo'r arch ; Solomon byth mor deml; na_Christ 
byth mor eglwys. Hebddi nid ellir efengyleidd- 
ìo'r byd; gorchfygu pechod; perffeithio sant- 
eiddrwydd; nac enill taledizaeth y gwobrwy.— 
9. Mor ffiaidd yn nghyfrif Crist yw y proffeswyr 
hyny ag sydd yn ddiffysiol o honi; ac mor drwm 
y mae efe yn eu bygwth. Wrth y cyfryw y dy- 
wedodd, ““ Mi aadwaen dy weithredoedd di, nad 
ydwyt nac ocr na brwd ; mi a fynwn pe bait oer 
neu frwd.  l*elly am dy fod yn glaiar, ac nid yn 
oev nac yn frwd, mi a'th chwydaf allan o'm gen- 
au,” Dat.iii. 16, 17. 6. Yr annedwyddwch a'r 
golled fawr y mae y dilfyg o honi yn ei beri i'w 
ddeiliaid. Nid oes neb yn fwy amddifad o hyf- 
rydwch, ac yn dlotach na'r elaiar-ddyn. Y mae 
“£ yn dlawd, yn ddall, yn noeth, ac yn resynol ;” 
er, ysgafíydd, nad yw yn gwybod hyny, eithr yn 
dywedyd, “ Goludog wyf, ac mi a gyfoethogais, 
ac nid oes amaf eisiau dim,” Dat iii. 17. 
Heblaw yr ystyviaethau uchod, dichon y peth- 
au canlynol gael eu rhestru yn mhlith y moddion 
goreu i gynhyrfu a meithrin sel wir grefyddol, 
lle y mae wedi gwanhau: 1. Aml gyfrinach â 
Duw. Trwy fynych ddynesiadau at orsedd gras, 
a santaidd gyfrinach â Thad yv ysbrydoedd, y 
mae ífydd a chariad yn cael ev cynhyrfu a'u eryf- 
bau. Mewn cymdeithas â Duw, ac agosrwydd 
ato, yr ydys yn teimlo y cyífroadau hyny ag sydd 
yn tueddu'r meddwl at bethau mawrion ac ar- 
dderchog. Y mae prefiad pob gwir Gristion yn 
ardystio effeithiau rhinweddol gweddi ar holl 
rosau y fuchedd Gristionogol. Y mae yn cyn- 
hyrfu ac ail enyn gwreichion diffoddol sel, gan 
beri iddynt dori allan yn fflamau, a llosgi yn 
danbeidiol a disglaer. Nid oes un dosbarth o 
anogaethau yn alluog i wneuthur lle gweddi i 
fyny; ond y mae hi yn fynych, wedi cadw y 
galon yn eííro, a'r hol) ddyn yn fywiog ar lwybr 
dyledswydd, ac ar faes y gwaed, pan yn ddi- 
ffygiol o bob moddion eraill,—2. Dwys ystyr- 
iaeth o'r esiamplau aydderchog o sel Gristionog- 
ol ac y mae hanesyddiaeth santaidd ac eglwysig, 
yn gystal a'n cydnabyddiaeth yn ein cynysgaeddu 
â hwynt. Pwy a ddichon fyfyrio ar gymeriadau 
disglaerwych patriarchiaid a phroffwydi, efeng- 
ylwyr ac apostolion, diwygwyr, cyffeswyr a 
merthyron; ae yn neillduol yr Arglwydd Iesu 
Grist, heb deimlo ei feddwl yu cael eì lenwi o 
olìd a chywilydd, wrth edrych ar ei fusgrellni a'i 
glaiarwch?. A phwy a ddichon sylwi ar yrfa 
weithgar a haelionus llawer Cristion byw, o ys- 
bryd cyhoeddus ac ymdrechgar, heb neidio oddiar 
obenydd cysgadrwydd ysbrydol, ac ymdrechu 
eì efelychu?—3. Parodrwydd meddwl i ymafael- 
yd yn mhob gwaith da, a diwydrwydd a dyfal- 
barhad yn y cyflawniad o hono. Penboethnî 
gorwyllt sy'n treulio ei hun mewn meddyliadau 
golygus a chynlluniau gweigion. Dyn o egwydd- 
orion crefyddol cywir, ac o ysbryd gwresog, sydd 
yn ei elfen yn unig pan y byddo yn ngafael a 
rhyw waith. Yn nechreuad ei yrfa grefyddol, 


SEL 


721 


SEP 


y mae efe yn gwregysu lwynau ei f ddwl; ac ar 
bob gorsaf wrth fyned yn mlaen, y mae yn 
adnewyddu eì symudiad. Y mae yn myned yn 
fwy gwresoz wrth redeg; a sobaith yn cyfodi 
oddiar broíiad, yn peri iddo ddyblu ei ymdrech, 
ac yn y diwedd yn coroni ei lafur. 

Ond er mor werthfawr a defnyddiol yw sel 

wir grefyddoli bob Cristion cywir-galon, wrth 
redeg yr yrfa ysbrydol, eo y mae'n gwbl ang- 
enrbeidiol iddo wrth lawer o ofal a gwyliadwr- 
iaeth, er llywyddu a rheoli e; hysocogiadau a'i 
gweithrediad. haid i'r llong lywydd ,a hwylio 
arfor llawn o greigiau a bunciau tywodlyd an- 
weledip, y rhaì,a achlysurasant lawcr o long- 
ddrylliadau, i gadw ci sefylliu wrth y llyw yn 
feunyddiol; ond yn neillduol pan y byddo'r 
zhwyliau yn cael eu llenwi o awelon nerthol a 
 chryfion, y mae yn anhebgorel angenrheidiol y 
pryd hwnw, iddo alw yn nghyd ei holl gywrein- 
rwydd a medr, errhacflaenu niwaid a dinystr. 
-.Ym yr un modd dylai y. Cristion fod. yn dra 
gofalus a gwyliadwrus, rhag i niwaid ddygwydd 
-pan y mae sel danbaid yn ei chyíîawn weìthred- 
“iad. Dylai ymdrechu i'w ffrwyno ag ystyriaeth, 
—ac i reoleiddio ei holl ysgogiadau â doethineb» a 
“ gwybodaeth. NMdv. Clacarwch, Diogi. 
7. SEL, Llad. Sigilluu; Saes. Seal; yn 1. Dern- 
7yn o ddelid, neu faen nodedig, av yr hwn y byddo 
“rhyw ddyfais, arwydd-air, neu lun, wedi ei gerlio, 
ac â'r hwn yr arwyddnodir, neu y selir, Gen. 
xxxviii. l8; Ex. xxvii. 21;. xxxix. 30.—2, 
Yr arwyddnod, neu'r argraff a wneir â'r cyfryw 
“offeryn, &r gwyr, neu ryw ddefnydd meddal 
avall, 2 Tim. ii. 19; Dat. v. 1; ix, 4.—3. Yr 
' efiaith 2ydiynedol a hyny; sef cadarnhau, neu 
DEGOL. Coe I V 

SELIO, Llad. Siglo; Saes. Sedl; yn briodol 
a llynoda arwydd nodi â sel, Ust, iii, 12. Yn 
gymhariaethol, cadarnhau, awdurdodi, dirgelu, 
nodi, loan il. 303 vi. 2/; Dat. x. 42; xxii. 10. 

Y mae'r Deibl yn crybwyll am s«lio llythyrau, 
cyfamodau, gweithredoedd, a pheisouau. Dyben 
selio llyth yrau yw eu dyogelu, Neh. vi. 5. Dyben 
selio cyfamodau, addewidion, tystiolaethau, a 
gweithredoedd, neu ddeddfau, yw eu cadarnhau, 
Ist. iii. 12, viii. 8; Ionn iii. 93. Dyben selio 
personau yw eu gwahaniaethu oddiwrth eraill, 
a'u dynodi fel eiddo neillluol yr, hwn y byddo ei 
sêl arnvnt,, zec. ix, 2,4; Dat. vii. 2, 9; ix. 4. 
Yn yr ystyr olaf y (dywedir ì Dduw selio ei Fab, 
aifod yn selio ei bobl; sef i'w gwahaniaethu 
oddiwrth eraill, ac i'w dyndodi fel eî eiddo priod- 
ol ei hun, Ioan vi. 21; 2 Uor.i. 22; Bph.i. 19; 
iv. 30. Duw yw'r seliwr; yr Ysbryd Glan yw'r 
sêl; y gwir dduwiolion yw'r sel digion; eu dy- 


nodi fel eiddo priodol Duw yw'r dyben; a sant-' 


eiddiad yw'r arwydd-nud, wrth ba un y maen: 
i'w gwahanaethu. Yr Ysbryd Glan, yn ei ras 
a'i ddoniau cyfíredinol a gwyrthiol, oedd yn dy- 
nodi Crist fel Mab Duw, neu y gwir Fessia, ac 
yn ei wahaniaethu oddiwrth bawb eraill ag 
oeddynt yn arddelwi y cymeriad hwnw. Ílyn a 
olygir wrth fod “Duw Dad wedi ei selio ef.” 
Yr oedd seliau a selio, mewn arferiad yn 
mhlith trigolion y dwyrain yn foreu iawn, fel yr 
ymddengys oddiwrth yr ysgry thyrau rhag-gyfeir- 
iedig, ac eraill. Yn mherthynas i'r dull y bydd- 
ent, ac y maent. yn eu harfer, eynygir y dyfyn- 


——— 


iad canlynol i sylw y darllenydd. “'Y Persiaid, 
medd Hanway, a blygant eu llythyrau ar ddull 
rhol, chwech modfedd o hyd, ac â'u seliant âg 
argraff o inc, tebyg i inc argraffyddion ein gwlad 
ni, ond heb fod mor dew.” Pan yr ysgrifenid 
llythyrau at is-safiaid, anfonid hwy yn aml yn 
agored neu yn íîurf rhol heb ei selio; ond pan 
yr ysgrifenid at gydraddiaid, neu uwehraddiaid, 
canid hwynt mewn cwd o sidan, neu bali, wedi ei 
selio a'i arwyddo. Llythyr agored at gydradd 
neu uwchradd a ystyrid yn ddirmyg, Neh. vi. 5. 

Yr Afftiaid, medd Poeoc, a argraffant eu henw- 
au â'u sêl, yr hon yn gyffredin sydd o garnelion, 
a'r hon a wisgant ac eu bys, ac a dduant pan y 
byddo galwad iddynt i selio â hi. Hanway a 
sylwa fod yr inc Persiaidd yn gwasanaethu, nid 
yn unig i ysgrifenu, ond hefyd i arwyddo wrth 
selio; ac y mae yn ychwanegu nad yw llawer o'r 
Persiaid, mewn swyddau uchel, yn medru ysgrif- 
enu; ond yn eu modrwyau gwisgant faen much- 
udd (ag«ge), yr hwn a wasanaetha yn sêl; ar yr 
hwn yn aml y mae eu henw, a rhyw adnod o'r 
Coran, wedi eu cerfio. Megys nad oes nemawr 
o'r pendefivion Arabaidd, neu o'r brenhinoedd a'r 
tywysogion 'Pwrcaidd a Dwyreiniol, medd Dr. 
Shaw, yn gwybod tori eu henwau eu hunain ; y 
mae eu holl lythyrau a'u hordinhadau wedi eu 
hargraft-nodi â'u seliau priodol, y rhai ydynt yn 
gyfiredin o arian, neu garmelion; ar un ochr 
I pa vai y mae eu henwau priodol wedi eu cerfio ; 
ac ar yr ochr arall enw eu teyrnas neu eu (al- 
aeth; neu ryw arwyddwers allan o'r Coran, 1 
Dren. xxi. 8; Est.iiui. 12; Dan. vi. 19. At hvn 
tebygol y cyfeiria yr Apostol Paul, wrth ddy- 
wedyd, ““ Y mae cadarn sail Duw yn sefyll, a 
chanddo y sêl hon; yv Arglwydd a edwyn y rhai 
sydd eiddo ef, a phob. un ag sydd. yn enwi enw 
Crist, vmadawed âg anghyfiawnder,” 2 Tim, ii, 
19. Udr. Sail. 

DELOTIAID, neu ZELOTIAID, canlynwyr 
Judas y Galilead, yr hwn, fel llawer, a gyflawn- 
odd bob maith o rysedd, dan íTug zel dros Dduw 
a'i ddeddf. Gweddillion y Galileaid, neu'r Gaul- 
oniaid oeddynt, (gwel Gallleaid;) ac yr oeddynt 
yu honi yn gyndyn y buasai yn ddianrhydedd i 
Dduw iddynt hwy ymestwnoi unrhyw deyrn 
uaearol, yn neillduol i genedl-ddyn. 

SELLEUCIAID, dysgyblion 5eleucns, athron- 
ydd o Galatia, yr hwn, oddiamgylch y flwyddyn 
200, a fabwysiadodd dybiau Hermogenes. Edr, 
WE iad. 

SELESNENTCHINIAID, plaid 
ddiweddar, uewyg i'r hen S4rigolniciaid. 

SEMDIANIAID canlynwyr un Sembianus, 
yrhwn a wahavddai yr arferiad o win fel peth 
drwg ynddo eí huu; ac a haerai mai cyfansodd- 
iad saiau ai y ddaear ydoedd. Gwadai hefyd ad- 
gyfodiad y corff, a gwrthodai y rhan amlaf o 
lyfrau yr IIen Destamentg 

SEPTUAGINT, yr enw a roddir ar y cyfieith- 
ad Groeg hynaf o'r Hen Destament, herwydd y 
dyb iddo oael ei. gyllawnî gan driugain a deu- 
ddeg o Iuddewon, y yhai yn gyflredin a elwir y 
Dey a Ihriugain, herwydd fod hwnw yn rhif 
cyíllawn. Y mae Aristeeas .yn adrodd hanes y 
cylìeithad hwn fel y canlyn :— 

“ Demetrius Phalerus, llyfr-gellydd i'r brenin 
Ptolomy Philadelphius, yr hwn a adeiladodd 


Rwsiaidd 


SEP 7 


28 


SEP. 


lyfrgell yn Alexandria, yn cynwys casgliad cyf- 
lawn o'r holl lyfrau mwyaf cywrain a_gwerth- 
fawr o bob parth o'r byd, a ddywedodd un di- 
wrnod wrth y brenin, iddo glywed fod deddfau 
a hanesyddiaeth yr Iuddewon yn teilyngu lle yn 
eilyfrgell; ond y dylasent yn nghyntaf gael eu 
cyfieithu o'r Hebraeg i'r Gryw. Atebodd y bren- 
in, “y byddai iddo ysgrifenu at archoffeiriad yr 
Iuddewon ar y mater.” Yna Aristeas, awdwr 
yr hanes hon, yr hwn oedd yn bresenol, a'r hwn 
oedd un o osgorddion eì fawrhydi, a feddyliodd 
am beth ag oedd wedi aros yn hir ar ei feddwl, 
ac yr oedd wedi ei adrodd i Sosibius o Tarentum, 
ac Andreas, dau o'i gyfeillion, prif swyddogion 
y gosgorddion brenhinol ; sef effeithioli rhyddhad 
lluaws mawr o Iuddewon ag yr oedd Ptolomy, 
tad Ptolomy Philadelphius, wedi eu caethgludo 
i'r Aifft. Herwydd hyny, Aristeas, Sosibius, 
ac Andreas, a gofleidiasant y cyflehwni ddy- 
wedyd wrth y brenin, gan ei fod yn chwenych 
cael cyfieithad o lyfrau santaidd yr Iuddewon, 
y buasai yn gweddu ei haelioni a'i fawrhydi i 
ryddhau lluoedd o'r Iuddewon ag oeddynt y 
pryd hwnw yn gaethion yn eì diriogaethau; ac 
y buasai y cyfryw weithred yn boddhau y genedl 
yn fawr, ac yn eu tueddu i ddanfon gyda mwy 
o barodrwydd, y llyfrau a chwenychai eu cael. 
Gofynodd y brenin yn nghylch rhifedi y caeth- 
îon; achafodd hysbysiad eu bod oddiamgylch 
can mil. Ni eífeithiodd yr hysbysiad ddim ar 
feddwl Philadelphius i'w atal rhag cydsynio, 
ond addawodd eu rhyddhau. Rhoddodd orchy- 
myn ar yr un pryd, ar fod ugain drachma y pen 
ï gael eu dosbarthu rhwng holl berchenogion 
caethion Iuddewaidd, y rhai oeddynt yn ddi- 
atregi gael eu rhyddhau. _ Traul y brenin ar yr 
achlysur hwn ydoedd oddeutu chwe chant o 
dalentau, sef 196,875 punt. Ysgrifenodd Phil- 
adelphius, mewn canlyniad at archoffeiriaid yr 
Ïuddewon, Eliazer, i ofyn iddo am lyfrau y 
gyfraith, yn nghyd â chyfieithwyr addas i'w troi 
o'r Hebraeg i'r Gryw.. Dygwyd y llythyr gan 
genhadau gydag anrhegion; ac yn mhlith y 
cenhadau yr oedd Andreas ac Aristeas. Cyd- 
syniodd Eliazer yn ewyllysgar â chais y brenin, 
nfonodd iddo lyfr y gyfraith, yn nghyd a 
saith deg a dau o Iuddewon cyfarwydd yn yr 
ieithoedd Hebraeg a Groeg, i gyfieithu y llyfrau 
santaidd. Ysgrifenodd befyd at y brenin i 
ddioleh iddo am ei anrhegion haelionus, ac ì'w 
ganmawl am eì barch i Dduw, a'i haelioni i'r 
Iuddewon oeddynt yn ei diriogaethau. Der- 
byniodd Philadelphius ddirprwywyr Eliazar 
yn garedlgol, gan arwyddo parch mawr i'r 
llyfrau santaidd a ddygasant gyda hwynt, y rhaì 
a addolodd gan ymgrymu o'u blaen saith e 
weithiau, Rhyfeddodd at ardderchawgrwydd y 
croen, a'r ysgrifen yr hod oedd mewn llythyren- 
au aur; ac hefyd at"amrywiaeth lliwiau ac 
addurniadau y dail. Sicrhaoedd i'r dirprwywyr 
y byddai iddo yn wastad ystyried diwrnod eu 
dyfodiad yn wyl. A chan iddo ddygwydd ar yr 
un dydd ag yr oedd y brenin wedi gorchfygu 
Antigonus ar y mor, caniataodd Jjddynt yr 
anrhydedd o fwyta gydag ef. Ar giniaw gofyn- 
odd amryw gwestiynau iddynt, y rhai a atebas- 
anf mewn modd boddhaol i'w fawrhydi. Cafodd 
y fath foddlonrwydd yn eu cyfeillach, fel yr 


anrhegodd hwynt â gwledd dros saith niwrnod 
yn olynol, er mwyn gwrando arnynt un ac un. 
Yn mhen tridiau ar ol hyn cymerodd Demetrius 
Phaleras y saith deg dau Iuddewon i Ynys 
Pharos, ac arweiniodd hwynt íi dy hardd yn y 
rhan ogleddol o'r ynys ar lân y môr, yn mbell 
oddiwrth bob swn, modd y gallent gyda'r tawel- 
wch mwyaf, ymosod ar y gwaith o gyfieithu y 
llyfrau. santaidd. _ Dechreuasant gan hyny ar 
eu gwaith, gan drin yn eu plith eu hunain bob 
rhyw anhawster agyfarfyddent; ac wedi iddynt 
ei benderfynu a'i ddwyn i sefyllfa addasi'w osod 
i lawr, adroddent ef i Demetrius, yr hwn a 
edrychai am ei fod yn cael ei ysgrifenu yn ffydd- 
lon gan ei gopiwyr. _ Llafurient yn y modd hwn, 
o'r borau hyd y nawfed awr, sef tair awr cyn 
maehludiad haul; yna dychwelent i'r ddinas lle 
y cynysgaeddid hwynt yn helaeth â phob angen - 
rheidiau. Fel hyn parhasant yn nghyd dros 
saith deg dau o ddyddiau. _ Pan y gorphenwyd 
y gwaith rhoddasant ef yn llaw Demetrius, yr 
hwn a'i darllenodd mewn cymanfa o Iuddewon 
yn Alexandra, fel y gallent hwy farnu ei gyd- 
gordiad â'r testun gwreiddiol. Cawsant eu 
boddloni yn y cyfieithad yn fawr, ac yn gyffre- 
dinol eanmolasant Demetrius yn gystal a'r 
cyfieithwyr. Wedi hyny cyhoeddasant anathema 
yn erbyn pwy bynag mewn un modd, a gynygai 
wneuthur unrhyw gyfnewidiad yn y cyfieithad 
hwnw. Wedi i'r brenin gael hysbysrwydd o'r 
hyn a ddygwyddodd, amlygodd foddlonrwydd 
mawr. Mynodd glywed darllen cyfraith Moses, 
ac amlygodd olwg fawr ar ei doethineb. Gofyn- 
odd i Demeírius pa fodd nad oedd na hanesydd 
na bardd wedi crybwyll am y fath orchwyl 
dwyfol? Atebodd Demetrius, mai o herwydd y 
parch a delid yn wastadol i'r llyfr dwyfol hwnw, 
i Theopompus, yr hwn a osododd ryw gyfran o 
hono yn ei hanesyddiaeth, gael ei daro â gwall- 
gofrwydd ; aci Theodotus, bardd dien-chwareol, 
wrth gynyg gosod rhyw gyfran o hono yn ei 
ganiadau, gael ei daro â dallineb; ond i'r 
ddau, wedi cyfaddef eu bai, gael eu meddyg- 
iniaethu mewn modd gwyrthiol. — Philadel- 
phius, gan hyny, a dderbyniodd y cyfieith- 
ad gyda pharch mawr, ac a orchymynodd 
eì osod yn ei lyfrgell mewn modd gofalus. 
Gwnaeth yn fawr o'r saith deg cyfieithwyr 
gan eu gwahodd yn fynych i ymweled âg ef, 
ac yna danfonodd hwynt yn ol i Judea, gyda 
gwobrwyon mawrion ac anrhegion haelionus i 
Eliazer.” Dyma sylwedd hanes Aristeeas, wedi 
ei chyfeirio at ei frawd Philocrates, wrth yr hwn 
y mae yn eì hadrodd fel llygad-dyst, ac fel un 
hollol gydnabyddus o bob peth a gymerodd le, 
Yr ydym yn cael yr un hanes yn ngwaith 
Josephus, yr hwn a'i cymerodd o waith Aris- 
teeas. Y mae Philo hefyd yn crybwyll am y 
cyfieithad hwn megys peth wedi eì gyflawni 
gan gyfieithwyr ysbrydoledig; ond nid yw efe 
yn crybwyll am Aristeeas na Demetrius, 

Yr hanes a roddir gan Justin Martyr sy gwbl 
wahanol, Dywed ef i Ptolemy, brenin yr Aifft, 
wedi clywed am hen hanesion Hebreaidd yr 
Tuddewon, i ddanfon am saith deg wyr o Jeru- 
salem, i'w cyfieithu i'r Gryw, Gosododd y gwyr 
hyn mewn saith deg cell, yn ynys Pharos, modd 
y gallent fyfyrio mewn Ìlonyddwch, a bod heh 


Gio. îl 


SEP 


729 


SEP 


gyfrinach a'u gilydd; fel y gallai ef fod yn sicr- 
ach o ffyddlondeb eu cyfieithad. Trefnodd 
Duw fod iddynt gyfieithu yn hollol yr un modd 
a'u gilydd, nid yn unig o ran synwyr, ond hefyd 
o ran y geiriau. Parodd hyn y fath syndod i'r 
brenin, fel y gwobrwyodd hwynt yn helaeth, ac 
yr anfonodd hwynt yn ol i'w gwlad eu hunain 
mewn modd anrhydeddus. Ychwanega Iustin, 
iddo weled adfeiliau y celloedd yn y rhai y go- 
sodwyd y cyfieithwyr, pan fu yn Alexandria; 
ond dywedir fod yr un Iustin yn adrodd yr un 
hanes mewn lle arall mewn ffordd wahanol. 
Dywed Epiphanius, i'r brenin ddanfon at yr 
Iuddewon am gopi o'u llyfrau santaidd; ac i'r 
Iuddewon ddanfon iddo ddau ar hugain o lyfrau 
o'r Hen Destament, wedi eu hysgrifenu mewn 
llythyrenau aur; yn nghyd a saith deg dau o 


; lyfrau Apocryphaidd, Ond& gan fod y llyfrau 


hyn yn Hebraeg, dymunodd y brenin anfon cyf- 
ieithwyr i'w troi i'r Gryw.  Danfonasant iddo 


— gaith deg dau o wyr dewisol, chwech o bob 


llwyth; ac fel y byddai y cyfieithad mor gywir 


|l— ag oedd modd, ac na byddai cyfrinfach rhwng y 


cyfieithwyr, gorchymynodd y brenin adeiladu 
tri deg chwech o gelloedd yn ynys Pharos, yn 


< mhob un o'r rhai y gosododd ddau o'r cyfieith- 


wyri gydfyfyrio. Il bob dau rhoddid un llyfr 


> i'w gyfieithu ar y tro; a phan y gorphenent y 
— gwaith, trosglwyddid ef i ddwylaw y ddau ag 


oeddynt yn y gell nesaf; ac felly yn mlaen nes 
bod pob llyfr wedi ei gyfieithu dri deg chwech o 
weithiau. Wedi gorphen yr holl waith, eistedd- 
odd y brenin ar ei orsedd, a mynodd glywed 
darllen yr holl gyfieithiad. Tri dec chwech a 
ddalient y tri deg chwech cyfieithad, ac un arall 
y copi gwreiddiol. Wrth gymharu y cyfieith- 
adau a'u gilydd, cafwyd eu bod mor hollol de- 
byg, fel yr oedd yr hyn a ychwanegwyd, neu a 
dorwyd ymaith gan un, wedi ei ychwanegu a'i 


dori ymaith gan y lleill; ac nad oedd yr hyn a | 


dorwyd ymaith o un defnydd na dyben. Argy- 
hoeddodd hyn yr holl gynulleidfa fod y cyfieith- 
wyr dan ddylanwad yr Ysbryd Glan. 

Y Samariaid hefyd a arddelwasant hawl yn 
y cyfieithad hwn. Dywedant hwy i frenin yr 
Aifft beri i archoffeiriad y Samariaid a'r Iuddew- 
on ddyfod ato ef, yn nghyd a chynorthwywyr 
eraill o bob ochr, i gyfieithu yr Ysgrythyrau 
Santaidd i'r Gryw; i gyfieithad y Samariaid 
gael ei gymeradwyo o flaen eiddo yr Iuddewon; 
ac iddo gael ei osod yn y llyfrgell Alexan- 
driaidd. 

Y rhan amlaf o feirniaid diweddar ydynt wedi 
cymeryd arnynt ddangos twyll yr hyn a ddy- 
wedwyd yn mherthynas i'r dull y gwnaethpwyd 
y cyfieithad Septuagintaidd; a rhaid cyfaddef 
fod eu rhesymau yn ymddangos yn debyg iawn 
i wirionedd. Dangosant yn fBaenaf, yr amryw- 
iaeth barn sydd ar y pwnc. Yn ail, Nad yw 
Aristeeus, awdwr dcehreuol yr hanes, yn chwa- 
reu ei ran ei hun yn dda ; gan y chwenychai gael 
ei ystyried yn genedl ddyn, er ei fod yn siarad ac 
ymddwyn fel Iuddew gwresog. Yn drydydd, 
Y mae yn darlunio Ptolomy Philadelphius fel 
tywysog doeth a chrefyddol, llawn o barch i'r 
gwir Dduw, ei deml, a'i air; ond ymddeng- 
ys oddiwrth hanesyddiaeth, mai gwr hollol 
wahanol ydoedd efe, 


Yn bedwarydd, Dywed | 


fod Demetrius Phalerus yn gyfaill a llyfrgellydd 
i'r brenin Philadelphius; ond hysbys yw fod 
Philadelphius mor ddig wrth Demefrius, her- 
wydd iddo gynghori ei dad i'w ddeol efo'i deyrn- 
as, fel y darfu iddo ar ei ddyfodiad i'r orsedd, 
orchymyn ei alltudio, hyd nes y byddai iddo 
benderfynu yn mhellach yn mherthynas iddo. 
Ond Demetrius yn analluog i ddyoddef caledi 
ei gyflwr, a'i gosododd ei hun i farwolaeth trwy 
frathiad asp. Yn bumed, Y mae hanes Aris- 
taeas, llythyrau Philadelphius at Bliazar yr 
archoffeiriad, llythyrau Eliazar at y brenin, yn 
nghyd adeiseb Demetrius at Philadelphius, oll 
yn llawn o ymadroddion Hebreaidd. Heblaw 
hyny, y mae amryw bethau eraill yn hanes 
Aristeeas, yn ei gwneuthur yn amheus, ac yn 
rhoddi lle cryf i feddwl mai gwaith Iuddew wedi 
defnyddio yr enw hwnw, er mwyn ei ddirgelu 
ei hun yn well, ydyw. 

Beth gan hyny a olygwn yn mherthynas i'r 
hen gyfieithad Groegaidd o'r Beibl, a elwir y 
Septuagint, neu gyfieithad y deg a thriugain? 
Cytunir ei fod yn hen, ac y gallasai gael ei 
wneuthur yn amser Ptolemy Philadelphius. 
Aristobulus, Philo, a Josephus, ydynt oll yn 
crybwyllam y cyfieithad hwn megys wedi ei 
wneuthur gan saith deg dau o_ ddeonglwyr, dan 
arolygiad Demetrius Phalerus, yn nheyrnasiad 
Ptolemy Philadelphius. Yr holl ysgrifenwyr 
Cristionogol dros ysbaid y pymtheg cant cyntat 
o'r cyfrif Cristionogol, ydynt oll yn unfryd wedi 
caniatau yr hanes hon yn mherthynas i'r Septu- 
agint, fel ffaith ddiamheuol; ond er y diwygiad 
nid yw beirniaid wedi rhysu gwadu ei gwirion- 
edd, Ônd gan nad beth yw yr amrywiaeth 
barn sydd yn hanfodi yn mherthynas i ddull y 
cyfieithad, cyfaddefir yn gyffredinol ei fod mewn 
rhan neu yn hollol, yn bodoli; ac mae yn gryn 
eglur fod yn rhaid fod y rhan amlaf o'r llyfrau 
santaidd wedi eu cyfieithu yn flaenorol i amser 
ein Iachawdwr, gan ei fod ef wedi gwneyd dyfyn- 
iadau allan o honynt.“ Y mae rhai dysgedig- 
ion, (medd esgob Tomline,) yn golygu ei fod yn 
cael ei gyfenwi Septuagint, herwydd fod y San- 
hedrim, yr hwn a gynhwysai saith deg o rif, 
wedi ei gymeradwyo. Ond beth bynag yw 
tarddiad yr enw, y mae yn sicr i'r cyfieithad 
hwn gael ei wneuthur yn nheyrnasiad Ptolemy 
Philadelphius, a'i fod mewn bri mawr yn amser 
Crist. Y mae y rhan amlaf o'r dyfyniadau yn y 
Testament Newydd, wedi eu cymeryd allan o 
hono, oddigerth yn unig y rhai hyny a gyfar- 
fyddir yn efengyl Mathew.” Yr ydys gyda 
phriodoldeb neillduol wedi sylwi, fod amrywiol 
eiriau a brawddegau yn y Testament Newydd, 
nad allasid penderfynu eu hystyr gywir, ond yn 
unig wrth yr arferiad o honynt yn y Septuagint. 
Y mae y cyfieithad hwn hefyd wedi cadw llawer 
o eiriau pwysig, rhai brawddegau, ac amrywiol 
adnodau cyfain, y rhai yn wreiddiol oeddynt yn 
gwneuthur i fyny ran o'r testun Hebreaidd, a'r 
rhai, oni buasai hyny, a fuasent wedi eu hen 
golli. Hwn yw y cyfieithad, a hwn yn unig, yr 
hwn a arferir ac a ddyfynir yn wastadol yn yr 
efengyl, a chan yr apostolion, a'r hwn trwy 
hyny sydd wedi derbyn y cadarnhad mwyaf ag 
| oedd yn alluadwy i unrhyw gyfieithad ei dder- 
byn, Tybia yr archesgob Usher, fod y cyfieith- 


SEP Yn 


SEP 


ad saith degol wedi cael ei wneuthur ddau cant 
saith deg saith o flynyddoedd cyn Crist. 

Y mae pedwar prif argraflìad o'r Sepuagint, 
allan o un neu ychwaneg o ba rai y mae yr holl 
argraffiadau eraill o hono wedi eu copio; sef yr 
un Complutensiaidd; yr un Aldinaidd, yr un 
Rhufeinaidd o eiddo Sextus V., ac argraífîad 
Grabe. Amserwyd yr un Complutensiaidd yn 
1515; cafodd ei gyfansoddi allan o gasgliad o 
law ysgrifau, y rhai a ganmolir yn fawr gan y 
cyhoeddwyr; ond yn mherthynas i'r rhai nad 
oes genym unrhyw wybodaeth ychwanegol. Yr 
argreffiad Aldinaidd a gyhoeddwyd yn Venice, 
yn 1518, sef yn mhen dwy flynedd wedi marw- 
olaeth Aldus Manutius. Testun yr argraffiad 
hwn a ffurfiwyd yn yr un modd allan o amryw- 
iol o lawysgrifau Groegaidd, ond cafodd ei hel- 
aethu mewn amrywiol fanau, trwy ddyfyniadau 
alìan o'r argraffiadau eraill. Yr argraffiad Rhuf- 
einaidd o eiddo Sextus V., a gopiwyd allan o'r 
enwog casgliad Vaticanaidd, oddigerth yn unig 
y cyfryw eiriau a adawyd allan gan y cyhoeddwyr 
dan y cymeriad o wallau. Cymerwyd argraffìad 
Grabe allan o'r un casgliad enwog, a chafodd ei 
gyhoeddi yn Rhydychain, yn bedair cyfrol un 
plyg, o1707i1720. Ond erfod yr argraffiad hwn 
wedi ei sylfaenu ar y casgliad Vaticanaidd, eto y 
mae yn mhell o fod yn 2opi noeth o'r llawysgrif 
hono; canys Grabe, a Lee, yr hwn a ddug y 
gwaith yn mlaen ar ol marwolaeth Grabe, a 
fabwysiadasant amrywiol ddarlleniadau, mewn 
rhan allan e'r argraífîad Rhufeinaidd, ac mewn 
rhan allan o lawysgrifau eraill, y rhai a olygid 
yn gywir. Yr arcraffiad mwyaf cyfleus yw 
eiddo Dreintinger, yr hwn a gyhoeddwyd yn 
Zurich, yn 1790-32, yn bedair cyfrol pedwar 
plyg; canys y mae yn cynwys testun aroraíliad 
Grabe, yn nghyd a gwabaniacthau yr argrafliad 
Rhufeinaidd, yn ymylenol. 

Yn 1788, Dr. Holmes, deon Winchester wedi 
hyny,a gyhoeddodd yn Rhydychain, gynhyg- 
ion am gymhariad o'r holl lawysgrifau o'r Sep- 
tuagint ag yr oedd gwybodaeth yn eu cylch. 
Cafodd y gorchwyl ei gyflawni gan raglawiaid 
yr argraffwasg Glarendonaidd. Gwnawd tan- 
ysgrifiad (uag at ddwyn y draul oddiamgylch. 
Gosodwyd dysgedigion ar waith i wneuthur 
cymbariad yn amrywiol barthau y Cyfandir; a 
chyhoeddodd y Dr. Holmes yn flynyddol hanes 
y cynydd yr oeddid yn eî wneuthur. Yn 1708, 
efe a gyhoeddodd lyfr Genesis yn Rhydychain, 
yr hwn a ganlynwyd yn olynol gan lyfrau eraill 
y Pentateuch, yn gwneyd i fyny yn nghyd un 
gyfrol un plyg, gydag un ddalen euwawl, ae un 
rhagymadrodd cyffredinol. Oddiwrth y rhag- 
ymadrodd cyffredinol hwn,-y mae yn ym- 
ddangos i un ar ddeg o lawysgrifau Groeg 
mewn llythyrenau testunol, ag uwchlaw cant o 
lawysgrifau mewn llythyrenau man, yn cynwys 
y cwbl, neu ranau o'r Penidfeugb, gael eu cy- 
mharu gyda golwg ar yr argraílìad hwn. Gan 
mai copi o'r argraflîad Rhufeinaidd yn 1587, yw 
testun yr argraflìad hwn, y mae yr amrywiaeth- 
au oddiwrtho yn y tri prif argraílìad, sef yr un 
Complutensiaidd, yr un Aldinaidd, ac argrafliad 
Grabe, wedi cael eu nodi i lawr yn rheolaidd. 
Y dyfyniadau, y rhaì a gawd yn ngweithion y 
îadau Groegaidd, ydynt hefyd wedi eu hysbysu, 


| ynnghyda gwahanol ddarlleniadau yr hen gyf- 
ieithadau, sof y cyfryw o honynt a gyfieithwyd 
o'r Septuazint; canys annichonadwy yw i gyf- 
ieithadau wedi eu gwneyd yn uniongyrch o'r 
Hebraeg gynysgaeddu gwahanol ddarlleniadau 
er diwygio y Gryw.. Gan hyny y mae cynllun 
yr argraíliad hwn yn dda. Nid yw cyflawniad 
y cynllun i'w ganmol yn llai; gan eu bod yn 
dynodi diwydrwydd anghyffredin, ac yn ym- 
ddangosiadol gywirdeb mawr. Bu farw yn 
cyhoeddwr dysgedig yn i8J06; ond ychydig 
yn flaenorol i'w farwolaeth, efe a gyhoeddodd 
lyfr Daniel, yn gystal yn ol y cyfi ithad saith- 
degol, ac yn oÌ eiddo Theodotian, yr hwn yn 
unig a ddefnyddiwyd yn yr argraffiadau blaen- 
orol; canys y cyfieithad saith-degol o'r llyfr 
hwn, nid oedd yn gynwysedig yn y llawysgrifau 
cyffredin, ac ydoedd, yn anadnabyd-lus hyd nes 
iddo gael ei gyhoeddi yn Rhufain yn 1772, allan 
o lawysgrif yn perthyn i'r Cardinal Chigi. Ar 
ol marwolaeth y Dr. Holmes, cafodd dygiad y 
gwaith pwysfawr hwn yn mlaen, eî yngymeryd 
gan y Parch. J. Parsons, A.M., dan arolygiad 
yr hwn y cwblhawyd y gyfrol santaidd, yn 1318. 
Y mae y gyfrol hon yn cynwys yr holl lyfrau 
hanesiol, o Joshua hyd diwedd ail lyfr Cvoniol ; 
amrywiol fan ranau yr hon a gyhoeddwyd yn y 
drefn ganlynol :—Sef Joshua, yn 1810; y barn- 
wyr a Ruth, yn 1812; 1 Drenhinoedd yn 1823; 
a'r pum llyfr arall canÌynol yn y pedair blynedd 
olynol; a'r cwbl yn gynar yn y ílwyddyn 1818. 
Y drydedd a'r bedwaredd gyfrol, yn cynwys 
llyfr Job, hyd ddiwedd Jeremia, a gyhoeddwyd 
rhwng 1819 ac 1825 ; a'r bumed gyfrol, yn cy- 
nwys y llyfrau Apocryphaidd, rhwus 1825 ac 
1827. Cafodd cynllun y Dr. Holmes ei ganlyn 
can eì olynwr dysgedig, yr hwn a brofodd ei 
hun yn hollol deilwng o'r gorchwyl a gymerodd 
arno; a chafodd y cwbl o'r gorchwyl ardderchog 
hwn, (anrhydedd yr hwn a berthyn i brif ysgol 
lhydychain,) ei gyflawni yn y modd mwyaf 
golygus a chywir, 

Dywed Michaelis, mai y llyfr mwyaf. angen- 
rheidioli gael ei ddarllen a'i ddeall, gan bob my- 
fyriwr o'r Testament Newydd, yw y vyíìeithad 
saith-degol, yr hwn ei hun sydd wedi bod o fwy 
o wasanaeth na'r holl ddarnau allan o'r awdwyr 
paganaidd yn nghyd. — Dylai gael ei ddarllen yn 
yr ysgolion cyhoeddus gan yr holl ymgeiswyr 
gyda golwg ar y weinidogaeth Gristionoeol, a 
chael ei osod yn sylfaen ystod o]lithiau yn y 
brif ysgol, a bod yn gydymaith cyson pob es- 
boniwr o'r Testament Newydd. 

Yn mherthynas i'r Amseryddiaeth Saith-deg- 
ol, (Septuagint Chronology,) sef yr amserydd- 
| iaeth a ffurfir oddiwrth yr amseriadau y cry- 
bwyllir am danynt yn y cyfieithad seith degol 
o'r Hen Destament, gellir sylwi, eì fod yn cy- 
nwys pymtheg cant yn ychwaneg o flynyddoe ìa 
o'r greadigaeth hyd amser Abraham na'r Deibl 
Hebreaidd. Y mae y Dr. Kennicott, yn ei 
draethawd rhaglithiol i'w Feibl Hebreaidd, wedi 
cynyg dangos ei fod yn dra thebygol fod amser- 
yddiaeth yr Ysgrythyrau Hebreaidd, o'r amser 
rhag-grybwylledig, wedi eu llygru gan yr Iudd- 
ewon, rhwng B.A. 175 a 200 ; a bod amserydd- 
iaeth y cyfieithad seith-degol yn fwy cyson â'r 
| gwirionedd, Gwir yw fod'yr Ysgrythyrau Heb- 


” 
id 


. anaeth yr Arglwydd. 
“ ffyddlon yn gyffelyb iddynt yn y pethau hyn, 


SER (i 


SER 


reaidd bron yn hollol yn meddiant yr Iuddewon 
yn ysbaid yr ail a'r drydedd ganrif, tra yr'oedd 
y cyfieithad seith-degol yn unig yn meddiant y 
Cristionogion; ac o ganlyniad fod gan y rhai 
blaenaf gyfleusdra teg, pe buasent yn ewyllysio, 
i'w llygru. Ond y mae yn teilyngu sylw, nad 
oes un prawf iddynt fod yn euog o'r fath beth ; 
ïe, ymae y parch coelgrefyddol a ddangosant 
bob amser i'r ysgrythyrau, yn nghyd a chywir- 
deb hollol y rhanau eraill o honynt, yn gwneuth- 
ur yn eithaf annhebygol iddynt gynyg llygru yr 
amseryddiaeth. 

SEPTUAGESIMA, Llad. Septuagesimus; y 
trydydd Sabbath cyn y Sabbath eyntaf o'r Gra- 
wys; yr hwn a elwir felly oblegyd ei fod yn 
dygwydd oddiamgylch saith deg o ddyddiau o 
flaen y Pasg. 

SERAPHIAID, Heb. m»m>w, hyny yw, y 


| rhai tanllyd ; un o'r amrywiol raddau yn mhlith 


yr angylion santaidd, fel y tybir, sa. vi. 2, 6. 


" Dichon yr enw fod yn dynodi eu paredrwydd 


ewyllysgar, a'u brwdfrydedd tanllyd yn ngwas- 
Y mae gweinidogion 


Dat. iv. 6—9, wedi ei gymharu ag Esa. vi. 2—7. 
Edrych Angel, Seraph. 
SEREN, Gr. Acrmnp s Llad. Aster ; Saes. 


Star; Cern. Steran; Llyd. Steren; y rhif unig- 


'ol o ser, neu syr; yn briodol, pellen, neu goríf 
_ nefol, i'w ganfod yn gyffredin yn jy nos; ac i'w 


wahaniaethu oddiwrth y planedau wrth ei oleuni 
gwingawl, yn nghyd a'i sefydlogrwydd, neu ei 
waith yn cadw yn wastadol yr un sefyllfa yn yr 


“ wybren, gyda golwg ar y ser a'i hamgylchant. 


“Tybir fod pob seren yn haul, a'u bod yn go- 
leuo ac yn rheeli amrywiol 'o blanedau, y rhai 
ydynt yn troi yn gyson o'u hamgylch, fel y 
mae y planedau perthynol i'r cysawd heulog 
yn troi oddiamgylch ein haul ni, ac yn cael eu 
llywodraethu ganddo. 

Seren yn gyfjelybiaethol, a ddynoda flaenor 
gwladol, neu eglwysig; yr hwn fel y ser, â 
ddylai fuddioli, yn gystal a llywodraethu gwrth- 
rychau ei ofal, Dan. viii. 10; Math. xxiv. 29; 
Dat. i. 19. 

Un o enwau ysgrythyrol lluosog yr Arglwydd 
Iesu Grist, yw Seren, Num. xxiv 17. Dichon 
ei fod yn ei ddynodi fel Brenin neu Dywysog; 
ac yn arwyddo ei ardderchawgrwydd, awdur- 
dod, effeithioldeb, a defnyddioldeb, fel y cyfryw. 
I arwyddo eglurdeb, sirioldeb, a buddioldeb ei 
ymddangosiad ar y ddaear yn nyddiau ei ym- 
gnawdoliad, gelwir yr un person gogoneddus, 
yn “' Seren fore eglur,” Dat. xxii. 16. 

Herwydd ei rinwedd effeithiol i wasgaru an- 
wybodaeth y galon, ac i'w chynysgaeddu â chy- 
sur ac â llawenydd, gelwir tywyniad goleuni 
ysbrydol yn y meddwl dynol yn “ Seren ddydd,” 
SA Gu O; 

SERCH, Gr 2Xrcpyn, Storge; gogwyddiad 
sefydlog y meddwl at unrhyw wrthrych ; neu 
hyfrydwch y meddwl mewn unrhyw berson, neu 
beth ; un o alluoedd neu weithrediadau yr enaid, 
Col. ui. 2; 2 Tim. iii. 3. 

Athronwyr a olygant y serch megys canol- 
barth rhwng tuedd a nwyd. Y mae, meddant 
hwy, i'w wahaniaethu oddiwrth duedd, yr hwn, 
gan ei fod yn perthyn yn wreiddiol i'n natur, 


sydd o angenrheidrwydd ynfhanfodi yn flaenorol 
i bob cyfleusdra i'w weithredu ar unrhyw wrth- 
rych arbenig; ond serch, ni ddichon fod yn 
wreiddiol yn ein natur, o herwydd, gan ei fod 
yn dal perthynas neillduol â rhyw wrthrych 
arbenip, nid all hanfodi nes i'r cyfryw wrthrych 
gael ei gyflwyno o leiaf unwaith ger bron y 
meddwl. Y mae hefyd yn wahanadwy oddiwrth 
nwyd, yv hwn gan eì fod yn ymddibynu ar bre- 
senoldeb sylweddol neu ddychymygol ei wrth- 
rych sydd yn diflanu gyda'i wrthrych; ond y 
serch sydd gysylltiad arosol, ac fel pob cysyllt- 
iad arall, sydd yn parhau hyd yn nod pan na 
byddom yn meddwl am y gwrthrych. 

Mewn ystyr gaeth, nid oes, medd rhai, ond 
dwy brif gyneddf yn perthyn i'r enaid dynol; 
sefy deall a'r ewyllys; y blaenaf yn canfod ac 
yn barnu; a'r olaf yn tueddu at, neu oddiwrth 
y gwrthrych a fyddo dan sylw 5y blaenaf. Nid 
yw y cof a'r gydwybod, meddant hwy, eithr 
gwahanol weithrediadau y blaenaf; na'r serch 
amgen gradd uwch na thuedd o weithrediad yr 
olaf. Bywiog weithrediad yr ewyllys, meddant 
hwy, yw y serch; ac nid yw yn gwahaniaethu 
dim oddiwrth weithrediad noeth yr ewyllys neu 
y tuedd, oddigerth yn uniz mewn graddau. Nid 
yw yr ewyllys un amser mewn gweithrediad, yn 
mhellach nag y byddo yn cael ei effeithio; ac 
nid yw yn cael ei eífeithio i'r un graddau bob 
amser a'u gilydd. Yn mhob gweithrediad o 
eiddo'r ewyllys, y mae yr enaid yn caru neu yn 
cashau, yn tueddu at neu oddiwrth yr hyn a 
fyddo dan sylw y meddwl. Os bydd ei duedd 
neu ei ogwydd ato yn dra bywiog, gelwir hyny 
yn gariad, neu serch; a'r meddwl gyda golwg 
arno yn galon, a hyny o herwydd yr effaith y 
mae y cyfryw ysgogiad yn ei gael ar y teimladau 
corfforol, yn neillduol y galon a'r bywydolion; 
(vials,) y rhai yw ffynhonellau hylifeedd 
(fluids,) y_ coríf. 

Y fath yw ein cyfansoddiad, a'r cyfryw yw 
deddfau yr undeb rhwng enaid a chorff, fel nad 
oes un bywiog weithrediad o eiddo'r ewyllys yn 
cymeryd lle un amser heb ryw effaith ar y corff, 
mewn rhyw gyfnewidiad yn ysgogiad ei hylif- 
oedd, yn neillduol yr ysbryd anifeilaidd; ac 
hefyd, ymddengys nad yw y cyfryw effaith, yn 
ol deddfau yr undeb rhag-grybwylledig, ac ys- 
gogiad yr hylifoedd, yn analluog o fod yn 
ychwanegu gweithrediad y serch. Ond er hyny 
nid y corff, eithr yr enaid yn unig yw eisteddfa 
briodol y serch... Nid yw y corff dynol mewn 
gwirionedd, yn fwy galluog o gariad neu gas, 
llawenydd neu dristwch, ofn neu obaith, nag yw 
corff pren ; neu, nag yw o feddwl neu amgyffred. 
Megys mai eiddo yr enaid yn unig yw golygiad- 
au, (ideas,) felly hefyd, yr enaid. yn unig sydd 
yn caru neu yn cashau ei olygiadau, Megys 
mai yr enaid yn unig sydd ;yn meddwl, felly 
hefyd, yr enaid yn unig sydd yn caru neu yn 
cashau yr hyn y mae yn feddwl am dano. Yn 
briodol, nid yw yr ysgogiadau rhag-grybwyll- 
edig o eiddo yr ysbrydoedd anifeilaidd, a hylif- 
oedd y coríf, yn ddim perthynol i ansawdd y 
serchiadau, er eu bod yn y eyflwr presenol, bob 
amaer yn gysylltiedig â hwynt: eithr effeithiau 
y serchiadau yn unig ydynt, y rhai sydd yn 
hollol wahanol oddiwrth y serchiadau eu hun- 


SER 


SER 


ain, ac heb fod mewn un modd yn hanfodol 
iddynt; ac o ganlyniad, y mae ysbryd heb gorff 
yr un mor alluog o honynt ag yw ysbryd 
mewn corff. 

Mynych iawn yr ydys yn darlunio y serch- 
iadau a'r nwydau, megys pe na byddent ond yn 
hollol yr un pethau ; ond eto mewn iaith sathr- 
edig, golygir rhyw wahaniaeth rhyngddynt. 
Ymddengys fod y gair serch, yn ei ystyr sathr- 
edig, yn golygu rhywbeth mwy na nwyd, gan 
yr arferir ef am holl fywiog weithrediadau yr 
ewyllys a'r tuedd ; ond arferir y gair mwyd am 
y bywiog weithrediadau hyny ag ydynt yn fwy 
disymwth, ac effeithiau y rhai ar yr ysbryd- 
oedd anifeilaidd ydynt yn fwy grymus; tra mae 


y meddwl yn fwy dan orthrech, ac yn llai 'yn ei 


feddiant ei hun. 
Gan fod holl weithrediadau y tuedd a'r ewyll- 


ys yn gynwysedig naill ai mewn cymeradwyo | 


a charu, neu mewn anghymeradwyo a gwrth- 
od; o ganlyniad, y serchiadau ydynt o ddau 
fath ; sef naill ai y rhai hyny a /ynant wrth, neu 
a, geisiant yr hyn afyddo dan sylw, neu ynte y 
rhai fyddant yn groes iddo, ac yn ei wrtAwynebu. 
O'r fath flaenaf y mae cariad, dymuniad, gobaith, 
llawenydd, diolchgarwch, hyfrydwch. O'r fath 
olaf y mae casineb, ofn, digofaint, tristwch. 

Yn mhellach, gellir sylwi fod rhai o'r serch- 
iadau yn gymysgedd o'r holl rywiau rhag-gry- 
bwylledig o weithrediadau yr ewyllys; er eng- 
hraifft, mewn £osfuri y mae rhywbeth o'r fath 
flaenaf tuag at y dyoddefydd, a rhywbeth o'r 
olaf tuag at yr hyn y byddo efe yn ei ddyoddef; 
ac mewn sel y mae uchel gymeradwyaelh o ryw 
berson neu beth, yn nghyd a_ gwrthwynebiad i'r 
hyn a olygir yn groes iddo. 

Serchiadau crefyddol ydynt fywiog 'weithred- 
iadau tuedd yr enaid tuag at wrthrychau cref- 
yddol. 
crefydd yn cael eu credu yn ddiysgog, ac nad 
yw y meddwl wedi eì hollol berswadio o'u syl- 
weddolrwydd, gallant gael eu myfyrio yn ddi- 
gyffro; ond bydd i gywir grediniaeth o_ wirion- 
edd crefydd yn naturiol gyffroi serchiadau cref- 
yddol. Ymae athrawiaeth crefydd mor bwysig 
ac mor gyffrous, a'r gwrthrychau a ddatguddir 
ynddi mor ardderchog, fel y mae yn rhaid fod 
y dyn hwnw a allo eu myfyrio â'i serchiadau 
yn ddigyffro, naill ai yn amheugar, neu yn holl- 
ol ddideimlad. Pan y byddo y dyn crefyddol 
yn amser ei ymddidoliad oddiwrth ei negesau 
bydol, yn myfyrio ar dragywyddoldeb, anfeidr- 
oldeb, a hollddigonolrwydd Duw, a'i feddwl 
wedi ei lenwi â golygiadau dwysion a pharchus, 
ni ddylid golygu ei deimladau yn benboethion. 
Pan y byddo yn adfyfyrio ar ei annheilyngdod 
ei hun, ac yn syllu ar drugaredd a gras Duw yn 
estynedig tuag ato, ni ddylid ei wawdio am ym- 
ostwng ger bron y Goruchaf, ac am dywallt deigr- 
yn”edifeirwch yn ngwydd Tad y trugareddau, yr 
hwn nid yw wedi ymddwyn tuag ato yn ol ei 
anwireddau, eithr sydd yn edrych arno gyda thir- 
ionwch a thosturi. Pan y byddo yn myfyrio ar 
haeledd ei Grewr grasusol, ac yn ystyried pob 
cysur a phob bendith fel rhoddion Duw, ni ddy- 
lid ei wawdio am ollwng allan ei deimladau 


diolchgarol crefyddol. Pan y byddo gyda hyder | 


gostyngedig yn dyrchafu ei olygon at ei Dad o'r | 


Pan nad yw gwirioneddau mawrion | 


nef, yr hwn-a'i gwnaeth, ;ac sydd yn eì gynal, 
llygad yr hwn sydd yn wastadol arno er daioni, 
a'r hwn sydd yn gofalu am dano yn ddibaid ; 
pan y byddo mewn ymorphwysiad diysgog 
ar ei ddoethineb, ei drugaredd, a'i ffydd- 
londeb, yn coleddu y gobaith y bydd i'r Holl- 
alluog ei arwain yn ddyogel trwy holl anhaws- 
derau a pheryglon y bywyd hwn, ac wedi hyny 
ei gymeryd i oconiant a dedwyddwch, ni ddylid 
ei wawdio. Os bydd i'w serchiadau crefyddol 
yn y munydau cysegredig hyny gynyddu yn ber 
lewyg. Pan wedi ei effeithio ag ystyriaeth o 
wagedd pethau amser, ac o fyrdra bywyd dyn- 
ol, y byddo yn edrych yn mlaen i ardaloedd 
anfarwoldeb, lle nad yw cyfeillion dewisol mwy- 
ach yn cael eu hysgar y naill oddiwrth y llall 
trwy weinidogaeth angau, a lle y caiff yntau 
gyfarfod a'i berthynasau crefyddol ymadawedig, 
yn mysg lluaws aneirif o ysbrydoedd cyfiawnion 
wedi eu perífeithio; pan y byddo yn coleddu y 
gobaith am gael ei dderbyn i'r trigfanau nefol, 
i weled ei Brynwr, i edrych ar ogoniant Duw, 
ac i fwynhau llewyrch ei wyneb yn dragywydd ; 
nid yw i'w ryfeddu os bydd i'w lawenydd ar y 
cyfryw funydau santaidd gynyddu yn berlewyg. 
Y mae y golygiadau ac y mae yr efengyl yn ei 
gynysgaeddu â hwynf yn mherthynas i Dduw, 
rhagluniaeth ddwyfol, iachawdwriaeth dynolryw 
trwy Iesu Grist, a chyflwr o anfarwoldeb dyfod- 
ol, wedi eu cyfaddasu i fywiogi holl ffynhonellau 
y galon, ac i gyffroi y serchiadau gwresocaf. 
Yn fyr, heblaw ansawdd datguddiedigaethau 
crefydd, yn gyffredinol ac yn neillduol, (Luc ii. 
10; Ps. cxix, i gyd.) Y mae cynhwysiad ei 
orchymynion, (Rhuf. xiii. 10; 1 'Tîm.i. 5; na- 
tur y gwasanaeth a'r /ufydd-dod y mae yn ei 


| ofyn a'i gymeradwyo, (Deut. vi. 5; :1 Cron, 
| xxviii. 9; Ps.c. 1—4; Ïoaniv. 24; Rhuf, xii. 


11 ;) esiamplau y rhai mwyaf enwog mewn, eref- 
ydd, yn mhob oes a gwlad, yn neillduol yr Ar- 
glwydd Iesu Grist, a thrigolion perffaith ynef, 
(Ps.lxix.6; cxix. 139; Esa. vi, 2, 9; 2 Cor. 
xi. 29—33; Dat. iv. 8—11;) yn nghyd ag ang- 
hymeradwyaeth Duw o grefyddwyr claiar, a'i 
fygythion yn eu herbyn, (Dat. iii. 15, 16,) yn 
eglur ddangos y lle mawr sydd i serchiadau 
mewn crefydd, a'r anhebgorol angenrheidrwydd 
o honynt. 

Bod y fath beth a phenboethni neu orphwyll- 
dra, ffrwyth dychymyg poethlyd, wedi ei gam- 
arwain gan anwybodaeth, nis gellir eì wadu. 
Llawero effeithiau niweidiol a ganlynasant y 
fath benboethder. Ond ni ddylem ni mewn un 
wedd i benderfynu fod pob serchiadau crefyddol 
yn dwyllodrus, am fod rhai serchiadau crefyddol 
ffugiol yn hanfodi, a chamddefnydd o grefydd 
yn cael ei wneuthur. Y mae ffugiadau o bob 
rhinwedd; ond o herwydd hyny nid ydym i 
ddychymygu nad oes y fath beth a rhinwedd yn 
hanfodi yn mhlith dynion. Tra y byddom gan 
hyny yn gwylio yn erbyn penboethni, gochelwn 
rhag ì ni ddyfod yn analluog o argraffiadau 
crefydd, ac i ni ddiffodd fflam dyhewyd yn ein 
mynwesau ein hunain. Y mae y dyn sydd yn 
ddyeithr i serchiadau crefyddol, yn ddyeithr i'r 
teimladau ardderchocaf, a'r mwyniant goruchel- 
af ag y mae y galon ddynol yn alluog e honynt. 
Gwir grefydd yn cael ei choleddu yn feunyddiol 


| SÊR 


794 


SER 


a zr Ea Z> 


yn y fynwes, sydd yn coethi y golygiadau, yn 
puro y galon, ac yn dyrchafu yr enaid. Trwy 
| weithrediad beunyddiol y serohiadau crefyddol, 
| ymae y dyn duwiol mewn rhyw fesur, ar y 
ddaear, yn cael blaen brawf o ddedwyddwch y 


drosglwyddo i gymdeithas trigolion y Wynfa 
nefol. 

Ond wedi'r cwbl, dylid bod yn dra gofalus i 
wahaniaethu rhwng serchiadau gwir grefyddol 
a gweithrediadau serchiadau natur, a thymherau 
a nwydau anifeilaidd, rhag i ni dwyllo ein hun- 
ain, a bod yn fyr o ddedwyddwch y nef mewn 
bydi ddyfod. Nid yw serchiadau gwir gref. 
| yddoli'w hadnabod oddiwrth y lleill wrth radd- 
| au uchel eu tanbeidrwydd, (Math. xxi. 8, 9;) 
|. Wrth eu heffeithiau grymus ar y cyfansoddiad 
' corfforol, (Act. xxiv. 25;) nac ychwaith wrth 
| hyawdledd ymadroddol, brwdfrydedd ymddang- 
|” osiadol, na hyder obeithiol eu deiliaid; ond 
_>gellir eu hadnabod wrth eu rhinweddau effeith- 
'— ioli ddarostwng eu deiliaid i'r llwch yn eu gol- 
wg eu hunain, (Job xlii. 6; Esa. vi..5; lxvi. 
1,2; Eph.iii. 8;) i dynheru a nawseiddio eu 
i> calonau, (Jer. xxxi. 19; Ezec. xxxvi. 26) i'w 
” eynysgaeddu a thymer ac ysbryd yr Arglwydd 
- Iesu Grist, (Rhuf. viii. 9; Col, iii. 12, 13 ;) i beri 
> iddynt ffieiddio a chashau pob pechod, (Ps. cxix. 
: 161:) ac i'w cynhyrfu i “ymlanhau oddiwrth 
_ bob halogrwydd cnawd ac ysbryd, gan berffeithio 

santeiddrwydd yn ofn Duw,” 2 Cor. vii. 1; 1 


Ioan iii. 3, Edr. Cariad, Claiarwch, Nwyd, | 


| MPenboeihni, Sel, Lord Kaimes's Elemenis of 
_ Criticism, Vol. II., p. 517; Edwards on the 
— Affections; Watts on the Passions, M'Laurin's 
Essays, Sec. 5 and 6. 

SERCHAWGRWYDD, (serchog,) sirioldeb 
caredigol, Ezec. xvi. 8. 

SERTHEDD, (serfh,) Gr. Aicyparnce; ym- 
adrodd serth, aflan, ffiaidd, a halogedig, Eph. 
v. 4. Dynion o feddyliau ac ymarferion halog- 
edig yn unig a arferant serthedd; canys “o hel- 
aethrwydd y galon y lìefara'r genau.” _ Y mae 
tuedd ynddo i lygru meddyliau a moesau y 
clywedyddion; canys “y mae ymddyddanion 
drwg yn llygru moesau da.” 
ffoi oddiwrth y rhai a'i harferant, megys oddi- 
wrth ddynion a'r haint arnynt. 

SERVETUS, Michael Servetus, meddyg Ys- 
paenaidd, dysgedig a chywrain, yn yr unfed 
ganrif ar bymtheg, yr hwn a losgwyd am heresi 
yn y flwyddyn 1553.. Dywed y Dr. Mosheim, 
yr hwn a ysgrifenodd hanes cyflawn o'i fywyd, 
ei fod yn dal y gosodiadau canlynol:—J!'r 


Duwdod, yn flaenorol i greadigaeth y byd, roddi | 
bodolaeth ynddo eihuni ddau gynrychioliaid 


personol, neu ffurfiau o fodolaeth, y rhai oedd- 
ynti fod yn gyfryngau cyfrinach rhyngddo ef 
â marwolion, a thrwy barai o ganlyniad yr oedd 
efe ìi ddatguddio ei ewyllys, a chyfranu ei dru- 
garedd a'i haelioni i blant dynion. 
a'r Ysbryd Glan oedd y ddau gymnrychioliaid 
hyn; i'r blaenaf o honynt gael ei uno â'r dyn 
Crist, yr hwn a anwyd o'r Forwyn Fair, trwy 
hollalluawgrwydd yr ewyllys ddwyfol; ac o 
herwydd hyn y gellir yn briodol gyfenwi Crist 
yn Dduw. Mai yr Ysbryd Glan a drefnodd ac 
a fywhaodd holl droell naturiaeth ; ac yn benaf, 
RHAN xiy, 


nef, ac yn dyfod o hyd yn fwy addas i gael ei | 


Dylid gan hyny 
ma 3 Ta. mai Donatiaid oeddynt o'r dechreuad. Y maent 
| ynail fedyddio eu proselytiaid, yn ymwrthod 


Mai y gair | 


| priodoli tarddiad gwyrthiol. 
| grefyddol i rywluniau angelfydd ar goed. Cred- 


| mai efe a roddodd fodolaeth yn eneidiau dynion 
| íi bob doeth gynghorion, tueddiadau rhinweddol, 


a theimladau dwyfol. Ac yn ddiweddaf, y bydd 


| i'r ddau gynrychioliaid hyn, ar ol dinystr y byd- 


ysawd, gael eu llyncu yn sylwedd y Duwdod, 
o'r hwn y ffurfiwyd hwynt. Cyhuddir ef hefyd 
o ameu gwirionedd amryw ranau o'r, Hen Dest- 
ament; o arfer iaith erwin ac anghymedrol; o 
wawdio athrawiaeth y Drindod trwy,y cyffelyb- 
iaethau mwyaf dirmygus; ac yn fyr, o Spinos- 
aeth, sef cymysgu y Creawdwr a'r creaduriaid 
â'u gilydd. 

Yr oedd Servetus yn gwrthwynebu bedydd 
babanod yn y modd mwyaf haerllug, oddiar yr 
un egwyddor a Pelagius, tebygol; canys yr 
oedd yn gwadu pechod gwreiddiol. Honai, 
mewn modd addas, na ddylai neb gael ei 
gosbi am ei dybiau crefyddol; ond nid hen oedd 
athrawiaeth yr oes, nac ychwaith athrawiaeth 
y Diwygwyr. Cafodd Servetus brofiad galarus 
o hyny; canys fel y sylwyd, cafodd ei losgi am 
heresi; ac y mae yr enwog Calfin yn cael ei gy- 
huddo o fod yn uu o'i erlidwyr. Dywedir i'r 
diwygiwr hyglod hwnw fod yn achos o'i ddal; 
mai un o deulu Calfin oedd ei gyhuddwr; ac 
iddo efjei hun ddatguddio ei lythyrau anghy- 
oedd. Ond y mae Sennebier,* (cyfieithedig gan 
y Dr. Erskin,) yn gwadu hyn, ac yn cynyg am- 
ryw bethau tueddoli esgusodi Calfin yn ngwy- 
neb y cyhuddiad; a thebygol nad oedd y gwr 
mawr a duwiol hwnw mor feius yn yr amgylch- 
iad ag y cafodd ei ddarlunio gan lawer un llawn 
o ragfarn yn erbyn Calfiniaeth, Ni ellir gwadu, 
modd bynag, nad oedd Calfin a'r holl ddiwyg- 
wyr, ïe, yr addfwyn Cranmer, yn amddiffynwyr 
gradd o erledigaeth yn achos tybiau crefyddol. 
Annichonadwy oedd iddynt ymwrthod ar un- 


| waith â holl gyfeiliornadau yr oes dywyll a 


llygredig yr oeddynt yn byw ynddi. Y rhy- 
feddod mwyaf yw, iddynt ymwrthod â chynifer 
o honynt. 

SERVETTAID, canlynwyr y rhagddyweded- 
ig Michael Servetus.  lîdr, Servefus. 

SERVIAID, cangen ddirmygus o eglwys 
Groeg yn Servia a'i chylehoedd; yn neillduol 
yn rhandir fynyddig Montenegro. Ymddengys 


â'r Pab, â delwau, & chrwys, oddigerth rhai o'r 
eiddynt hwy eu hunain; i'r rhai y maent yn 
Talant barch coel- 


ant mewn purdan, allan o ba le y mae eu hoffeir- 
iaid, yn gystal a'r rhai pabaidd, yn medru eu 
gwaredu hwynt trwy eu gweddiau, 
SERVITIAID, Llad. servites, gwasanaeth- 
wyr; urdd babaidd, a gyfenwir felly herwydd 
eu serch arbenig at y Forwyn Fendigaid. 
Sylfaenwyd yr urdd hon gan saith masnach- 
wr Ffiorentaidd, y rhai trwy gymeradwyaeth 
esgob Fflorence, a ymwrthodasant â'r byd, ac a 
gydgyfaneddasant yn gyfundeb crefyddol ar 
fynydd Senar, chwe milldir oddiwrth y ddinas 
hono. Pan yr ymddangosasant gyntaf yn y wisg 
ddu a reddwyd iddynt gan yr esgob, dywedìr, 
hyd yn nod i'r plant sugno waeddi allan, “* Wele 
weìsion y Forwyn!” aci'r wyrth hon beriiddynt 
benderfynu ar yr enw hwnw arnynt eu hunain, 
4x 


SET 


794 


SHE 


Yn mhen talm o amser cynyddodd yr urdd 


hwn i'r fath raddau, fel y cafodd ei ddosbarthu | 


yn saith ar hugain o diriogaethau, ac y cafodd 
eì gynysgaeddu âg amryw freintiau trwy rodd- 
iadau oddiwrth y Pab. Gynt, nid ymborthent 
ar unrhyw gig, ac ymarferent ag amryw erwin- 
debau eraill, y rhai wedi hyny yr ymwrthodas- 
ant â hwynt. Y maent yn ymffrestio mewn 
amrywiol gardinaliaid, yn nghyd a gwyr enwog 
eraill, yn neillduol gwyr dysgedig ; ac yn enw- 
edig y tad Paul. 

Yn mysg holl fynachlogydd y Servitiaid, y 
benaf, oll yw yr Anunciado yn Fflorence; yr 
bon a alwyd felly oddiwrth ddarlun o hysbysiad 
(anunciation) y Forwyn Fendigaid, yn awr i'w 
weled yn yr eglwys. Haner cant o lampau 
arian ydynt yn feunyddiol yn llosgi a flaen yr 
allor, yr hon a harddir â chanhwyllau cwyr, ac 
â delwau ein Iachawdwr a'r Forwyn Fendigaid, 
wedi eu haddurno â llawer o feini gwerthfawr a 
pherlau. Y mae hefyd fynachesau o'r urdd 
hwn, y rhai sydd ag amrywiol fynachlogydd yn 
perthyn iddynt, yn yr Ellmyn, yr Eidal, ac yn 
Fflanders. 

SETETIAID, Gr. Znrnruol; Saes, Zelelics, 
hyny yw, ymofynwyr ; cymdeithas o rydd-dyb- 
wyr, a ddarganfuwyd yn Neuadd Cordiner, yn 
Eiddin, Tachwedd, 1822, ac a wasgarwyd gan 
ynadon a'r gwladyddion, (police) ar brydnawn 
Sabbath, pan yr oedd llawer o honynt wedi cyd- 
ymgynull. Ymddengys eu bod yn arfer cyd- 
gyfarfod bob Sabbath, i'r dybeni drin pynciau 
Duw-athronyddol, ( 7'heo- philosophieal, ) a'u bod 
wedi ffurfio llyfrgell fechan, yn yr hon y cafwyd 
ysgrifeniadau Paine, Carlisle, Arglwydd Byron, 
ac eraill o'r un cymeriad; yr hyn sydd yn eglur 
ddangos dyben eu cydgynulliad. l)eallir fod 
cymdeithasau o'r unrhyw gymeriad 'yn hanfodi 
yn Nghaerludd, ac amryw barthau o Loegr. 
Edr. Rhydd-dybwyr. 

SETHIAID, (Seth,) plaid o Gristionogion 


Iuddewaidd, y rhai a elwir felly herwydd eu . 


parch coelgrefyddol i'r patriarch Seth, yr hwn a 
olygant fel y Messia addawedig. _ Edr. Gen. iii. 
15; iv. 25. Dichon eu bod yn credu trigianiad 
enaid rhaghanfodedig Crist yn y patriarch Seth ; 
neu ynte fod Crist wedi ymgnawdoli ddwywaith 
—unwaith yn Efa, ac unwaith yn y Forwyn 
Fair. 

Proffesant eu hunain hefyd yn blant Seth ; 
nid yn llythyrenol yn unig, ond hefyd yn gyf- 
rinol, fel y mae Cristionogion yn had Abraham. 
Soniant am Iesu a Christ fel dau berson, (yn 
hytrach dwy natur,) wedi eu huno yn ei fedydd, 
eithr wedi eu hysgar cyn ei farwolaeth. Dywed- 
ant hefyd iddo gyflawni gwyrthiau cyn un, ac 
ar ol y llall; sef ar ei adgyfodiad. Y mae y 
Dr. Lardner yn meddwl mai wrth Grist y gol- 
ygent eneiniad yr Ysbryd Glan. Credant hefyd 
y cenhedliad gwyrthiol. Tybia y gwr dysgedig 
uchod, nad allasai y blaid hon gyfodi yn gynt 
na B. A. 150; nac ychwaith yn ddiweddarach. 
Derbyniant y ddau Destament, yn nghyd ag 
amrywiol draethodau eraill, wrth enwau Seth, 
Abraham, a Moses, mewn ychwanegiad atynt; 
naill ai megys wedi eu hysgrifenu ganddynt 
hwy, neu ynte megys yn cynwys eu hanes. Yr 
oedd un o'u llyfrau, yr hwn a gyfenwid “' Gen- 


esis Bach,” (fel y dywedir,) yn gyífredin yn y 
dwyrain. 

SEVERIAID. Edr. Menophysitiaid. 

SHACTUS, un o brif bleidiau yr Hindwaid, 
addolwyr Bhuguvatee, neu y dduwies Doorga. 
Braminiaid yn benaf ydynt; ond y mae gan- 
ddynt eu defodau, nodau corfforol, ffurfiau, 
offeiriaid, a gwyliau arbenigol eu hunain. Y 
maent yn ymwrthod â chig, ond wrth offrymu 
gwirod i'w duwiesau, mynych y cymerant ly- 
maid yn ormod eu hunain, ac y meddwant. Nid 
oes neb o honynt yn cardota. 

SHANARIAID, trigolion coedwig eang Pal- 
meira, yn neheubarth Palamcottah; y rhai y 
dywedir; eu bod yn fwy tueddol at Gristionog- 
aeth nag un dosbarth arall o'r brodorion. Mr. 
Jznic a Mr. Ringletanbe a lafuriasant gynt yn 
eu mysg gyda gradd helaeth o lwyddiant; a 
chafodd uwchlaw 300 o honynt eu bedyddio yn 
ddiweddar gan Gymdeithas Gwybodaeth Grist- 
ìonogol. 

SHASTER, enw llyfr mewn bri mawr yn 
mhlith eilunaddolwyr Hindwstan, yn cynwys 
holl egwyddorion a defodau y grefydd Fra- 
minaidd. 

SHECINAH, n»>2w; yr arwydd amlycaf o'r 
presenoldeb dwyfol yn mhlith yr Hebreaid, yr 
hwn oedd yn trigo ar y drugareddfa, rhwng y 
cerubiaid, mewn cwmwl. Oddiyma yr oedd yr 
Arglwydd gynt yn amlygu ei ewyllys, mewn 
llef geiriau, i'r archoffeiriaid, pan yn ymgyng- 
hori â Duw yn achos Israel. Tebyg mai yr un 
ymddangosiad ag a welodd Moses yn y berth 
yn Horeb, oedd y Shecina, Deut. xxxiii. 16. 
Ystyr y gair yw trigo, pabellu, preswylio. 
““ Preswylydd y berth ;” Heb. Shecina y berth.” 

SHEICAID, neu SEECAID, plaid Hindw- 
aidd, ddeistaidd, wrthwyneb i'r Mahomediaid ac 
addolwyr Brama, wedi ei sylfaenu o gylch 400 
mlynedd yn ol, gan un Nanic Sah, yr hwn a 
ysgrifenodd lyfr o'i egwyddorion, mewn pryd- 
yddiaeth, yn dysgu athrawiaeth undod y Duw- 
dod, a chyflwr dyfodol o gosb a gwobr; ac yn 
gorchymyn pob rhinwedd, yn neillduol dyngar- 
wch, lletygarwch, a goddefiad crefyddol cyffred- 
inol. Dywedir fod ganddynt gapel, yn yr hwn 
y pyncir eu gwasanaeth gan eu hoffeiriaid â tha- 
byrddau ac â symbalau, ac yr una y bobl mewn 
gwrthebau. Yn gysylltiedig â'u haddoliad, y 
mae ganddynt fath e gariad-wledd, yn yr hon 
y gosodir o'u blaen deisenau wedi eu gwneuth- 
ur o beilliald, siwgr, ac ymenyn gloywedig. Y 
mae ganddynt hefyd fath o ddwfr santaidd, wedi 
ei wneuthur o ychydig ancwyn (sweelmeat) wedi 
ei ddadlaith mewn dwfr gloyw, â'r hwn y taen- 
ellant eu proselytiaid. 

Dywedir fod plaid arall o Seiciaid, o gymeriad 
llawer mwy creulon, wedi ei sylfaenu gan Go- 
vindu Singhu, tywysog milwraidd, yr hwn a 
sefydlodd addoliad y dduwies Hindwaidd Door- 
ga, ac a offrymodd aberthau gwaedlyd ar ei 
gwyl. Dywed Mr. Ward, fod cynifer a chant o 
benaethiaid perthynol i'r rhai hyn yn y Punjab, 
ac y gall y penaf o honynt ddwyn mil o wyr 
i'r maes. 

SHEOL, Heb. pwmw; y gair Hebraeg cyfat- 
ebol i'r gair Groeg Hades, yr hwn yn gyffredinol 
a ddynoda y byd anweledig, neu sefyllfa'r meirw, 


SIB 


735 


sIC 


— 


Ystyr briodol y 
gair yw pwll; ac y mae yn cael ei arfer yn aml 
am y bedd, yr hwn yw y “ty rhagderfynedig i 
bob dyn byw,” ac yn yr hwn yn gyffredin y 
dodir y meirw, Diar. xxx. 16. Hefyd, y mae yn 
eael ei arfer i ddynodi lle y boenfa, neu uffern, 
Diar. xv. 11. Edr. Hades. 

SHEVICIAID, plaid fechan o Dduwioliaid, 
(Pietists,) y rhai a sefydlasant yn ynys Werm- 
doc, gerllaw Stockholm, yn Sweden, yn 1746. 
Ffoaduriaid o Denmark, rhag cynddaredd eu 
gelynion erledigaethus, oeddynt. Shevie yw 
enw yr arglwyddiaeth yn yr hon y cyfaneddant, 
ac oddiwrth hono y gelwir hwynt Sheviciaid. 

SHILO, mpw; un o deitlau ardderchog y 


Messia, yn arwyddo y Tangnefeddwr ; neu yn ol 


eraill, yr 'Iachawdwr heddychol, awdwr tang- 

nefeddus, heddychol, llwyddianus, hyfforddus, 

ac ardderchog, heddwch, a dedwyddwch, Gen. 
xlix. 10. 

Heblaw cymeriad swyddol Crist, y mae y 

> proffwydoliaethau nodadwy rhag-gyfeiriedig, yn 


z FR amser ei ymddangosiad yn y cnawd; y 
raid 


- helaeth a rhydd ei ddeiliaid. 


wyth o ba uny deuai; yn nghyd a chynydd 
Ei gymeriad 


“ swyddol yw y Tangnefeddwr, neu yr Iachawd- 


— wr heddychol. 


Un tangnefeddus oedd Crist; 


. a'i waith yw cymodi, heddychu, a_ gwared. 


Amser eì ymddangosiad oedd, “ Cyn i'r deyrn- 
wialen ymadael o Juda, na deddfwr oddi rhwng 


_ ei draed ef,” hyny yw, ar ei hymadawiad, ond 


cyn iddi hollol gefnu. Felly y bu; canys ar y 
ddeuddegfed flwyddyn o oed Crist, y dechreuodd 
Caponius? lywodraethu ar Judea; bu Herod 
fawr fyw un flwyddyn wedi geni Crist; ac ar ei 
ol ef teyrnasodd Archelaus ddeng mlynedd; a'r 
flwyddyn ganlynol i hyny, y Rhufeiniaid a ores- 
gynasant y wlad hono, ac a'i gwnaethant yn 
dalaeth Rwfeinig, pan yr ymadawodd y deyrn- 
wialen yn hollol o Juda, ac ni ddychwelodd eto. 
Y llwyth o'r hwn y ganed y Messia, oedd llwyth 
Juda; a chynydd ei ddeiliaid, yr hwn sydd gy- 
nydd Aelaeth a rhydd, a arwyddir trwy yr ym- 
adrodd, “ac ato ef y bydd cynulliad pobloedd.” 
“Pobloedd,” ac nid pobl, a gynullant ato; a 
chynull, ac nid cael eu cynull trwy drais a gor- 
íhrech a wnant. Ewyllysgaryddion lluosog a 
fyddant. 

SIAMPL, Llad. £zemplar; Saes. Ezample ; 
patrwn i'w efelchu ; cynysgrifi'w hadysgrifenu ; 
enghraifft i brofi. Gorchymyn sydd yn dysgu 
beth yw ein dyledswydd; ond siampl sydd yn 
dangos ei bod yn wneuthuradwy. Rhai siampl- 
au ydynt i'w gochelyd, ond eraill ydynti'w he- 
felychu. Yn mhlith y rhai olaf, y benaf oll yw 
yr eiddo Crist. Edr. Esiampl Crist. 

SIBYLIAID, rhyw wragedd y rhai a draddod- 
ent oraclau, neu broffwydoliaethau, gynt, yn 
mherthynas i ddygwyddiadau a chwyldroadau 
gwledydd a theyrnasoedd. Y mae y rhai hyn 
wedi eu casglu yn nghyd yn wyth llyfr. Sylwa 
y Dr. Jortin, iddynt gael eu cyfansoddi ar wa- 
hanol amserau, gan wahanol bersonau ; yn flaen- 
af gan baganiaid, yna gan Iuddewon, ac yn sicr, 
rhai o honynt gan Gristionogion. Y maent yn 
llawn o ymadroddion, geiriau, ffeithiau, ac ad- 
nodau, allan e'r Septuagint a'r Testament New- 


Gen. xxxvii. 35; xlii. 38; Ps. xxx. 39; lxix. | ydd. “Y maent, (medd efe,) yn enghraifft 
| 47, 48; Esa. xxxviii. 18, 19, 


hynod o haerllugrwydd, ac o brydyddiaeth dru- 
enus; ac o'r dechreu i'r diwedd yn ddieithriad, 
nid ydynt amgen twyll a chelwydd.” 

Y mae yn sicr, modd bynag, nad yw y llyfrau 
presenol ond rhan fechan o'r oraclau gwreiddiol 
y rhai a losgwyd, ac o'r rhai y cymerodd Virgil 
ei Fessia; a'r hwn, tebygol, nid oedd amgen 
dyfyniad o broffwydoliaeth Esay. 

SICARIAID, Gr. X«apìoì, Sicarioi; llof- 
ruddion, y rhai a elwid felly oddiwrth y Sice, 
sef math o ddagerau, (poniards,) y rhai a ddir- 
gelid ganddynt dan eu dillad, ac â'r rhai y cyf- 
lawnent eu hysgelerderau gwaedlyd, Act. xxi. 
88, Gr. Edr. Llofruddiaud. 

SICRWYDD, (sicr,) Gr. 2rnpeyua ; Llad. 
certitudo ; Saes. certainty; gwybodaeth eglur, 
mewn cyferbyniad i debygolrwydd noeth; di- 
ysgogrwydd golygiadol, mewn gwrthwynebiad 
1 betrusder meddw], neu amheuaeth. 

Y mae amryw fath o sicrwydd; megys, yn 1. 
Sicrwydd arddansoddol, neu anianyddol; sef 
dienrwydd pethau ynddynt eu hunain, yr hyn 
yw sylfaen y wybodaeth yn eu cylch neu sail 
anffaeledigrwydd yr honiad yn mherthynas idd- 
ynt. 2. Sicrwydd moesol, sef gradd uchel o 
debygolrwydd. 3. Sicrwydd deall, (mXMpogopìa 
TC GUvV&CEOC ;) sef gwybodaeth eglur, ddiamheu- 
ol, a chywir, o unrhyw wirionedd, Col.ii, 2. 4, 
Sicrwydd ffydd, (mXnpo6opìo mìcrewc;) sefered- 
iniaeth ddiysgog o wirionedd a dwyfoldeb yr 
efengyl, Heb. x. 22. 5. Sicrwydd gobaith, 
(mXAppegopì rn)c €Nwiôoc ) sef hyder gadarn yn 
mherthynas i'n hawl bersonol yn mendithion 
iechydwriaeth, a gobaith ddiysgog y cawn eu 
cyflawn fwynhau ; neu fel yr arwydda y geiriau 
gwreiddiol, “ Gobaith dan gyflawn hwyliau.” 

Gyda golwg ar y tri math sicrwydd ag y coff- 
awyd ddiweddaf am danynt, gellir sylwi, yn 1. 
Mai ffrwyth addysg a myfyrdod, mewn cysyllt- 
iad â dylanwadau dwyfol ar y meddwl, yw y 
ddau flaenaf, Ps. cxix. 18; Act. xvi. 14; Rhuf. 
x. 17; Eph. i. 18—21; Col.ii.1,2. 2. Mai 
ffrwyth hunanymholiad, a gweddi daer am 
ddwyfol gyfarwyddiadau, yn y gwaith o chwìlio 
ein hunain yn ngwyneb yr ysgrythyrau sant- 
aidd, yw y trydydd, Ps. cxix. 21—24; 2 Cor. 
v. 13. 3. Bod y ddau flaenaf yn anhebgorol 
angenrheidiol er cyfansoddi dyn yn wir Grist- 
ion, 4. Y gall y ddau flaenaf hanfodi lle nad 
yw yr olaf; gan y gall dyn fod yn iawn ddeall 
yr efengyl, ac yn ei chredu, yn ddiysgog, fel 
gwirionedd dwyfol ac anffaeledig, er ei fod ar yr 
un pryd, yn amheus yn mherthynas i'w hawl 
bersonol yn ei bendithion; ac yn ddigon sigledig 
ei feddwl pa un a gaiff eu mwynhau neu beidio. 
5. Bod yr olaf yn anhebgorol angenrheidiol, er 
gwneuthur y gwir Gristion yn gysurus a gor- 
foleddus, yn ngwahanol amgylchiadau bywyd, 
Rhuf. v. 2—85; xii. 12. 6. Ki fod yn gyrhaedd- 
adwy yn y bywyd hwn. Ymddengys hyn oddi- 
wrth dystiolaeth bendant gair Duw, Rhuf. viii. 
16; oddiwrth esiamplau y duwiolion yn mhob 
oes a gwlad, 2 Sam. xxiii. 5; Job xix. 25—27; 
2Tim.i.12; iv.7, 8; ac oddiwrth orchymyn- 
ion Duw yn ei air, ì bawb o'i blant, 2 Cor. xiii. 


4;2 Pedr i. 10, ll, 7. Na€ ydyw i'w ddys- 


SIM 


736 


SIM 


gwyl mewn ffordd ddigyfrwng, neu oruwch- 
natnriol; eithr trwy ddiwyd ymarferiad o fodd- 
ion gras, a chyfryngau yr iachawdwriaeth; yn 
neillduol gweddi, a hunanymholiad, Ioan iii. 20, 
21; 1 Ioan ii.o; ili. 10, l4; P$. CXXxXIX. 29, 
24; 2 Cor. xiii. 5. S. Y gellir ei golli wedi ei 
gael; a phan y dygwyddo hyny, mai yn yr un 
ffordd ag y ceisiwyd ef gyntaf y mae yn rhaid ei 
geisio drachefn, 2 Pedr iii. 17; Ps. xxx. 7, 8. 
9. Bod dirfawr wahaniaeth rhyngddo a hyder 
rhyfygus yr hunandwyllwr penboeth a chnawd- 
ol; a hyny yn ei sylfaen a'i effeithiau. Sylfaen 
yr olaf yw dychymyg gwag a disylwedd, yn 
mherthynas i freuddwydion, gweledigaethau, 
lleisiau goruwchnaturiol, teimladau bywiog, cy- 
mhwysiad uniongyrchol o addewidion yr efengyl 
at y meddwl, neu ryw ddygwyddiadau rhaglun- 
iaethol anarferol; ond sylfaen y blaenaf yw 
tystiolaeth gair Duw yn mherthynas i nodau 
plant Duw, a thystiolaeth cydwybod yn mher- 
thynas i gyd-darawiad ei ddeiliaid â hwynt, Ioan 
viii. 31, 32; 2 Cor. i. 12. Effeithiau yr olaf 
ydynt hunanolrwydd, segurdod, a halogrwydd ; 
ond effeithiau y blaenafydynt gostyngeiddrwydd, 
diwydrwydd, a phurdeb, I Ioan iii. 3; iv. 6. 
Haerir gan rai fod sicrwydd yn hanfodol i 
ffydd; hyny yw, nad ellir bod yn feddianol ar 
yr olaf heb y blaenaf. Gyda golwg ar hyn, 
gellir sylwi, y dylid gwahaniaethu yn ofalus 
rhwng sicrwydd ffydd a sicrwydd gobaith; sef 
rhwng sicrwydd o wirionedd a dwyfoldeb yr 
efengyl, a sicrwydd gobaith o'n hawl bersonol 
yn ei bendithion. Gyda golwg ar y blaenaf, 
addefìr yn rhwydd ei fod yn hanfodol iddi, ac nas 
dichon hanfodi hebddo; canys pa fodd y dichon 
neb gredu yr efengyl os bydd yn amheus o'i 
gwirionedd a'i dwyfoldeb, neu ymorphwys ar 
Grist am iechydwriaeth, os bydd yn amheus o'i 
awdurdod, eiaddasrwydd, ei hollddigonolrwydd, 
a'i ewyllysgarwch i waredu? Y mae yn gwbl 


annichonanwy, Gyda golwg jar yr olaf, gellir 


sylwi, ei fod yn dra amheus, ïe, yn hollol sicr, 
nad yw sicrwydd o'n hawl bersonol yn Nghrist 
a bendithion iechydwriaeth, yn hanfodol i ffydd ; 
oblegyd nid credu fod Crist yn eiddoi ni, ond 
credu y dystiolaeth am dano, yw ffydd gadwed- 
igol, Ioan xx. 31. Heblaw hyny, nid yw Crist 
yn eiddo i neb hyd nes y credo ynddo ; a phe 
eredaì rhyw un ei fod yn eiddo iddo yn flaenorol 
i'w waith yn gweithredu ffydd ayno, nì wnelai 
amgen credu celwydd. 
sydd yn credu sydd yn cael eu galw “' ìi roddi 
cwbl ddiwydrwydd i wneuthur eu galwedigaeth 
a'u hetholedigaeth yn sicr;” ac wedi iddynt 
gredu y dywedir “eu selio trwy lan Ysbryd yr 
addewid,” 2 Pedr i. 10; Eph, i. 13. Un peth 
yw ameu ein hunain, peth arall yw ameu Duw. 
Gall fod genym seiliau digonol i'r weithred flaen- 
af; ond nid all fod genym un sylfaen i'r olaf. 
Edr. Amheuon, Anghrediniaeth, Harvey's Theron 
and Aspasio, Dialogue; Howe's Works, Vol. I., 
pp. 942, 348; Brooks, Burgess, Roberts, Bacter, 
PolliU, and Dawy on 4ssurance; Hora Solit. 
Vol. IT. p. 269; Waidlaw's Essays on Assurance 
and Pardon; Modern Fanaticism Unvetled. 
SIMON, — Yr Iarll de Simon, sylfaenydd 
plaid newydd yn Ffrainc, ydoedd yn hanu o un 


Heblaw hyny, y rhai, 


hono, gan ei fod yn orwyr i'r enwog Dug de $t. 
Simon, awdwr hanes llys Lewis XIV.; ac yn 
deilliaw oddiwrth ieirll Vermendois, y rhai a 
olrheiniasant eu bachau oddiwrth Siarlemagne. 
Cafodd ei eni yn 1760, ac o'i febyd ymddengys 
ei fod yn gyflawn oragdybiau; canys pan nad 
oedd ond dwy ar bymtheg oed, gorchymynodd 
fod iddo gael ei ddihuno bob bore, trwy alw 
arno, gan ddywedyd, “Cyfod, iarll, y mae genyt 
bethau mawrion i'w cyflawni.” Y pryd hwn 
ymaflodd yn yr alwedigaeth filwraidd; ac yn 
1778, aeth i'r Unol Daleithiau, lle y gwasan- 
aethodd amrywiol ryfelgyrchoedd, dan yr enwog 
Washington. Tra yr aresodd yn America, 
llafuriodd lawer mwy mewn achosion gwlad- 
lywyddol, nag mewn gweithredoedd milwraidd, 
Myfyriodd ddefodau, cyfreithiau, a chymeriadau 
yr Americaniaid; cymerodd sylw manwl o'r 
dygwyddiadau pwysig oeddynt yn cymeryd lle 
ger bron ei lygaid, ac ymdrechodd flaenbrofi eu 
eanlyniadau. ““ Rhagwelais, (ebe fe,) y byddai 
y chwyldroadau Americaidd yn ddechreuad cyf- 
nod wladyddol newydd; y byddai yn gam 
pwysig mewn gwareiddiad cyffredinol; ac y 
byddai iddo, mewn byr amser, achosi newid- 
iadau mawrion yn nhrefn gymdeithasol Ewrop.” 
Fel hyn, y rhyfel Americanaidd a ddynoethodd 
adfyfyriadau athronyddol a gwladyddol cyntaf 
St. Simon; ac yn ddiau, brodorion yr Unol Da- 
leithiau a gynysgaeddasant yr awgrymiad cynt- 
af o barth y grefydd St. Simonaidd. 

Yn ddiffygiol o'r moddion arianol, anhebgorol 
er dwyn oddiamgylch ei ddygwyddiad golygiad- 
ol, ymosododd St. Simon ar anturiaethau mas- 
nachol helaeth. Llwyddodd, a chasglodd yn 
nghyd gyfoeth mawr. Herwydd hyn, arferai 
ddywedyd, nad oedd dim yn haws na gwneyd 
arian. A'r arian hyn chwenychai sylfaenu ys- 
gol wybodaethol oruchel, yn nghyd a_ sefydliad 
celfyddydol eang, cyffelyb i eiddo y diweddar 
Mr. Robert Owen. 

Wedi treulio saith mlynedd, (o 1790 i 1797,) 
mewn anturiaethau masnachol, trodd St. Simon 
ei feddwl at y gwybodaethau. Ffurfiodd gyf- 
eillgarwch â phroffeswyr mwyaf enwog yr holl 
gelfyddydau. Agorodd iddynt ei dy, ei drysor, 
a'i fwrdd; ac yn,ebrwydd treuliodd y rhan fwyaf 
o'i feddianau wrth eu croesawu. Âr ol hyny, 
teithiodd wahanol barthau Europ, (yr Ellmyn, 
Lloegr, a Switserland,) i'r dyben i ddysgu cy- 
nydd y gwybodaethau yn mhlith y dysgedigion. 
Ond ni chafodd, fel y dywedai, un golygiad 
newydd; eithr canfu nad oedd gwybodaeth eto 
eithr yn ei mabandod yn y byd. Dychwelodd 
i'w wlad, a thros amryw flynyddoedd tynodd o'i 
gwmpas wyr dysgedig, celfyddydwyr, llunied- 
yddion, beirdd, a chwareuwyr. Wedi myfyrio 
y gwybodaethau, chwenychai wybodaeth o'r 
cywrain gelfyddydau; ac wrth ymgyraedd am 
hono, treuliodd y gweddill o'i feddianau. 

Yn ystod rhyfeloedd gwaedlyd Napoleon, cy- 
hoeddodd St. Simon amryw ysgrifeniadau yn 
nosbarth gwybodaeth wladyddol. Ynddynt 
dangosodd sefyllfa yr aflywodraeth ag oedd wedi 
goresgyn Europ er pan oedd y prif gwlwm un- 


| deb ag oedd yn cydio y gwahanol wledydd o ba 


| rai yr oedd yn cael ei chyfansoddi wedi - 
o'r teuluoedd mwyaf anrbydeddus yn y deyrnas | ì Pabyddiaethuo” Gwasdth nnieiael 


ychu, sef Pabyddiaeth. Gwnaeth ymchwil 


SIM 


7917 


SIN 


Ewyllysiai 
sefydlu llafurwriaeth ar sylfaen newydd, a 
rhoddi iddi fwy o bwys yn nghyfrif y byd. Ni 
chafodd ei ysgrifeniadau nemawr o argraff yn 
Ffrainc. Nid oedd dynion yn deall ei gyfun- 
draeth; ac nid oeddynt yn gofalu nemawr am ei 
myfyrio. Dros yr ysbaid hwn yr oedd St Si- 
mon, brawd yr hwn oedd yn aelod o ystafell yr 
Arglwyddi, yn byw mewn tlodi mawr; ïe, mewn 
cyflwr hollol anghenus. 

Ar ei farwolaeth, yn 1825, nid oedd ganddo 


' yn unig ond un dysgybl—nid oedd ond un 
— dyn yn unig yn deall ei athrawiaeth, ac wedi 
. mabwysiadu ei olygiadau. 


Y dysgybl hwn yw 
gwir sylfaenydd y blaid Simonaidd, yr hwn a 
gyhoeddodd olygiadau y gwr, yr hwn yr edrych- 


— aiarno fel Messia newydd. Ac y mae yn ffaith 


Ai 


nodadwy nad yw y dysgybl unigol, yr apostol 
cyntefig hwn, mwyach yn blaenori y blaid. Y 
mae wedi ei droi i'r ail neu y trydydd dosbarth 
gan ddyfodiaid newyddion, yn meddu amgenach 
doniau a thalentau nag ef ei hun. 

Yn ei gymeriad anghyoedd, yr oedd St. Simon 
yn ddyn hyfryd, o ymddygiad syml, ac yn dra 
chyfeillgar. Siaradai yn rhydd yn nghylch ei 
gynlluniau, ac ymhyfrydai yn nghyfeillach ieu- 
enctyd, y rhai yr arferai eu galw yn “* Wyr yr 
oes ddyfodol,” Yr oedd efe yn wr diwyd iawn, 
ac arwyddai awydd mawr i fuddioli dynolryw, 
trwy gyflawniad ei gynlluniau. 

Yn mhen dwy flynedd ar ol ei farwolaeth, ei 
ganlynwyr a gyhoeddasant gylchgrawn, dan. yr 
enw “*Le Producteur,” er egluro egwyddorion 
St. Simoniaeth. 

Yr hyn sydd dra hynod yn hanes y St. Simon- 
iaid ydyw, nad oeddynt o'r dechreuad ond ath- 
ronwyr yn unig, heb fod mewn un ystyr yn 
sylfaenwyr crefydd. Siaradent am wybodaeth 
a diwydrwydd, ac nid am bynciau crefyddol. 
Ar unwaith, modd bynag, dygwyddodd iddynt 
ymosod ar y gorchwyl o addysgu crefydd. Y 
pryd hwn daeth eu hysgol i fod yn eglwys, a'u 
cymdeithas yn blaid grefyddol. Y mae yn eglur 
nad oedd crefydd o'r dechreuad iddynt hwy, yn 
amcan a dyben eu haddysg; ond iddi gael ei 
defnyddio ganddynt fel moddion i gasglu yn 
nghyd ychwaneg o wrandawyr. 

SIMONIAETH, (Simon,) cysegr-bryniad, 
neu gyflwyniad llygredig o ryw berson i fywiol- 
aeth eglwysig, am arian, gwerth, neu wobr; yr 
hyn a elwir felly herwydd y cyffelybrwydd 
rhyngddo a phechod Simon Magus; er ar yr un 
pryd, fod pwrcasu urddau santaidd yn dyfod yn 
nes at fai y swynwr. Wrth y gyfraith ganon- 
aidd, y mae y weithred dan sylw yn fai dybryd, 
ac y mae yn dyfod eilwaith yn fwy ffiaidd, gan 
ei fod, (fel y sylwa Syr Edward Coke,) yn was- 
tadol yn cael eì gymdeithasu ag anudoniaeth ; 
canys y mae y cyflwynedig yn tyngu nad yw 
efe yn euog o Simoniaeth. Pa fodd bynag, nid 
oedd yn fai i'w gosbi wrth y gyfraith wladol, 
gan yr ystyrid yn ddigon gadael y gwr llên yn 


agored i geryddon eglwysig. Ond gan nad oedd 
y rhai hyny yn effeithio dim ar y noddwr Simon- 
aidd, nac ychwaith yn ddigon rhinweddol i atal 
yr arferiad ddrygionus, gwnaethpwyd amryw 
weithredoedd seneddol i'r dyben i'w luddias 
trwy ddirwyau gwladol, y rhai y mae'r arferion 
diweddar gyda golwg ar ddyrchfiadau ysbrydol, 
(spiritual preferments,) yn ucheì alw am eu dodi 
mewn gweithrediad. 

SIMONIAID, (Simnon,) cysegr-brynwyr. 
Edr. Simoniaeth. 

SIMONIAID, neu St. SIMONIAID, plaid 
Ffrengig, anffyddiog, sef canlynwyr St. Simon, 
neu Iarll Simon; egwyddor sylfaenol y rhai yw, 
mai prif ddyben crefydd yw perffeithio sefyllfa 
gymdeithasol dyn ; a chan hyny, nad yw Crist- 
ionogaeth mwyach yn taro cymdeithas, herwydd 
ei bod yn ysgar Cristionogion oddiwrth ddynion 
eraill, ac yn eu dysgu i fyw gyda golwg ar fyd 
i ddyfod. Y mae y byd yn gofyn am grefydd 
fydol, ac o ganlyniad am Dduw bydol. Gwrth- 
odant hwy pa beth bynag a dybir ganddynt yn 
deilliaw oddiwrth athronyddiaeth y Dwyrain; 
nid ystyriant y Duwdod nac yn ysbryd na_ def- 
nydd, eithr yn cynwys yr holl fydysawd; ac o 
ganlyniad, y mae yn eglur mai Pantheistiaid 
ydynt. Edr. Pamntheistiaid.. Nid. ystyriant 
ddrwg amgen arwydd yn unig o'r cynydd y mae 
dynolryw wedi eu dyfarnu i'w gyflawni, gyda 
golwg ar gael eu gwared oddiwrtho; ynddo ei 
hun, haerant nad ydyw yn ddim. Aelodau y 
blaid hon ydynt gan mwyaf o'r graddau uwchaf; 
ac y maent yn dangos, (nid yn ddilwyddiant,) y 
bywiogrwydd mwyaf yn nhaeniad gwenwyn eu 
hegwyddorion anffyddaidd. Perchenogant yr 
ystafelloedd helaethaf a mwyaf gorwych yn 
Paris, lle y maent yn cydymgynull yn dorfeydd 
lluosog. Edr. Simon. 

SIMULTANEUM, gair Lladinaidd, yn ar- 
wyddo cydweithrediad; yr hwn yn yr Ellmyn a 
arferir er dynodi cydweithrediad crefyddol cyn- 
ulleidfa gymysgcedig o Babyddion a_ Phrotestan- 
iaid. Er enghraifft, ar weinyddiad priodas, y 
gweinidog Protestanaidd a draddoda bregeth ar 
ddyledswydd gwyr a gwragedd, yn areithfa yr 
eglwys Babaidd; yna yr offeiriad Pabaidd a gyf- 
lawna wasanaeth yr offeren a'r un priodasol 
wrth yr allor; ac wedi hyny, y gweinidog Pro- 
testanaidd a ddynesa at yr allor, ac a fendithia 
y par unol. Cyfrifir y cyfryw olygfeydd yn gy- 
ffredin yn enghraifftiau canmoladwy o haelfryd- 
edd; ond yn hytrach dylid edrych arnynt fel 
ffrwythau diofalwch yn nghylch egwyddorion 
crefyddol. 

SIN, teml, lle y cleddir brenhinoedd. Golyga 
y Dr. Davies fod y gair hwn yn tadogi o Sheen, 
enw mynachlog ger Caerludd. Y mae hefyd yn 
cael ei arferyd ìi ddynodi elusenau; tebygol, 
oddiwrth y sillafau olaf o'r gair Groeg Eleemo- 
syne. 

“ Sin dynion gweinion, o gan ; 
Sin i eraill sy'n arian.” 
LLEWELLYN GLYN CorHr, 1450. 

SINGALIAID, brodorion ynys Ceylon; yn 
neillduol y parthau gorllewinol o honi. Dy- 
wedir mai arwyddocad y gair yw pobl lewaidd. 
Eu dwy brif grefydd yw Cappwaeth a Budhu- 
aeth; yr olaf o barai yw eu crefydd sefydl- 


SIN 


738 


SIO 


———— nwr a - 
edig. Offeiriaid y flaenaf, y rhai a_ elwir Cap- 
pwaid, ydynt wedi ymgysegru i fyfyrio serydd- 
iaeth a swynyddiaeth, yn nghyd ag “addoliad 
cythreuliaid,” yr hyn oedd crefydd gyntefig y 
Singaliaid, ac yw crefydd llawer o honynt eto. 
Y brodorion dychrynedig, druain, yn hollol an- 
wybodus o gariad a thrugaredd Duw, ydynt yn 
ymgrymu o flaen delw baentiedig o ryw anghen- 
fil ysglyfaethus, a ymbiliant ar iddo dderbyn eu 
haberth, a'u harbed hwy a'u plant. Darlunir 
Badhu, eu prif dduw, megys athronydd a di- 
wygiwr, yr hwn amryw flynyddoedd yn ol a 
ymwelodd a Ceylon, ac a wrthwynebodd gysawd 
gythreulig y Cappwaid ; a thrwy ei hyawdledd 
anghymarol a yrodd yr holl gythreuliaid i'r mor. 
Edr. Budso. 

SINTWAID, eilunaddolwyr cyntefig Japan. 

Y bobl hyn, fel y byd yn gyffredin, a ym- 
gyrchant yn benaf at ddedwyddwch y fuchedd 
hon fel eu prif nod. Eto y mae ganddynt ryw 
olygiadau aneglur ac anmherffaith am anfarwol- 
deb yr enaid, a chyflwr dyfodol o gosb a gwobr. 
Addefant fod goruchel, yr hwn, mal y credant, 
sydd yn trige yn y nef uwchaf, ac wrth yr hwn 
y tyngant. Heblaw hyny, caniatant hanfodiad 
is dduwiau, y rhai. yn eu barn hwy a_ gyfanedd- 
ant y ser; ond er hyny ni addolant ac ni alwant 
eithr yn unig ar y duwiau hyny, y rhai a olygir 
ganddynt fel llywodraethwyr y byd hwn—yr 
elfenau, y cynyrch, a'r anifeiliaid ; a'r rhai, fel 
y credant hwy, nid yn unig a'u gwnant yn dded- 
wydd yma, ond hefyd, trwy eiriol drostynt yn 
awr marwolaeth, a allant enill iddynt gyf- 
lwr dedwydd yn y byd i ddyfod. Herwydd hyn, 
eu Dairiaid, neu eu harchoffeiriaid, a olygir 
ganddyntfel delwau gwirionddol a bywiol eu 
duwiau, gan y tybir eu bod yn deilliaw yn un- 
iongyrchol oddiwrth feibion hynaf y cyfryw 
dduwiau. 

Eu hoffeiriaid a ddysgant eu cysawd duwin- 
yddol i eraill am ystyriaeth briodol, a than 
rwymedigaeth o ddirgeliad; yn enwedigol pan 
ddeuant at yr erthygl olaf, sef dechreuad pob 
peth, gofalant yn neillduol beidio datguddio 
hwnw i'r dysgybl, hyd nes iddo ymrwymo trwy 
lw, wedi ei arwyddo a'i selio ganddo a'i law, na 
bydd iddo halogi y cyfryw ddirgeledigaethau 
santaidd a goruchel, trwy eu dangos i'r werinos 
anwybodus a hygoelus. Y mae'r athrawiaeth 
ddirgelaidd hon yn cael ei gosod allan yn y llyfr 
santaidd, a gyfenwir ganddynt Odaiki, fel y 
canlyn :—*“ Yn nechreuad agoriad pob peth, yr 
ymsymudodd y caos, fel y mae pysgod yn ym- 
symud yn y dwfr, wrth eu hewyllys. O'r caos 
yma y cyfododd rhywbeth tebyg i ddraenyn, 
symudadwy a dull-newidadwy; a'r peth yma 
a aeth yn enaid, neu ysbryd.” 

Y Sintwaid a alwant eu temlau ma, hyny yw, 
““trigfanau eneidiau anfarwol.” Cesglir eddi- 
yma nad ydynt amgen cynifer o gof-adeiladaetlr- 
au oesol, wedi eu codi er anrhydedd gwyr enw- 
og,tebygi fana yr hen Rufeiniaid. Galwant 
wrthrychau eu haddoliad yn ysbrydion, ac an- 
rhydeddant hwynt â'r teitlau JMiosin, (goruchel, 
ardderchog, santaidd, a Gongen, (cyfiawn, ger- 
win, eiddigus. 

Credant fod yr enaid, ar ol ei ymadawiad â'r 
eorff, yn cael ei symud i'r maesydd uchel, is- 


nefol, ac yn cael ei sefydlu yn union dan drig- 
fanau eu duwiau; bod yr eneidiau a arweinias- 
ant fuchedd dda, yn cael derbyniad uniongyrch, 
tra mae yr eneidiau drygionus yn methu cael 
dyfodfa i mewn; eithr yn cael eu dyfarnu i 
grwydro, hyd oni byddo iddynt wneyd iawn di- 
gonol am eu beiau. 

Y mae Sintwaeth yn gorchymyn ymataliad 
oddiwrth waed, a chig; ac hefyd yn gwahardd 
cyffwrdd â chorff marw, dan boen bod yn an- 
addas i ddyfod o fewn y temlau santaidd. Heb- 
law hyny, y mae yn gorchymyn cadw y gwyliau 
santaidd yn ofalus, myned ar bererindodau i'r 
lleoedd cysegredig yn Isje; sef i deml y prif 
dduw, Tensio-daisin; a ehosbedigaeth a marw- 
eiddiad y corff. Ond nid oes ond ychydig o'r 
Santwaid yn talu fawr barch i'r gorchymyn olaf. 

Dywedir fod y Japaniaid yn oddefgar i bob 
crefydd ond Pabyddiaeth, yr unig un Gristion- 
ogol y gwyddant am dani. Gwnaed cyfraith 
B.A. 1639, bod i bob Cristion (Pabydd) osod ei 
droed ar groes. Achlysurodd y gyfraith hon er- 
ledigaeth drom, yr hyn a achlysurodd ddiwreidd- 
iad Pabyddiaeth o'r wlad hono. 

SION, Heb. y»y, 7sion, sychder,; yn l. Y 
mynydd ar ba un yr oedd rhan o ddinas Jeru- 
salem, a theml Solomon, yn sefyll, Ps. cxxxiii. 
9. 2. Y deml a'i chynteddoedd, Ps. lxv. 1; 
lxxxiv. 7. 83. Yr addolwyr yn y deml, os nad 
holl breswylwyr Jerusalem, Ps. xcvii. 8. 4. Yr 
eglwys efengylaidd, Heb. xii. 22. 5. Yr eglwys 
orfoleddus fry, Esa. li. 11, 

SIONIAID, (Sîon,) yn l. Trefedigion o 
Bragernes, yn Norway, y rhai a alltudiwyd yn 
1743, am derfysgu yr eglwys wladol, ond a 
gawsant ganiatad gan Cristion VI. i sefydlu 
naill ai yn Altona neu Fredericia. Mewn canlyn- 
ial, yr holl gyfundeb, cynwysedig o wyth a deu- 
gain o bersonau, a sefydlasant yn Altona. Ffug- 
ient santeiddrwydd hynod; gwisgent farf hir; 
gwregys o liain; ac ar eu breichiau, wedi ei 
frodio mewn coch, y gair Sion, yn nghyd a rhyw 
gymeriad cyfrinol arall. 

Un o'u nifer, Sion Cleinow, a honai ei fod dan 
ddylanwad ysbryd proffwydoliaeth, a'r lleill a 
gredasant iddo. Ond Jeven Bole, myfyriwr 
duwinyddiaeth o Copenhagen, ydoedd eu gwei- 
nidog, ac a weinyddai eu priodasau. Eu ham- 
can ydoedd arddangos teyrnasiad Brenin Sïon, 
plant yr hwn y galwent eu hunain. Honent y 
byddai i'w brenin ystyried yr hyn oll a wnaent 
megys yn cael ei wneyd iddo ei hnn. Ar am- 
seroedd penodedig, yr holl gymdeithas a aent i 
fynydd gerllaw Brostel, ìi uno mewn addoliad 
crefyddol; a phob dydd aent i faes gerllaw y 
dref hono, lle yr ymgryment ac y gweddient yn 
gyhoeddus. Ymwrthodent, (fel y dywedir, â 
bedydd babanod, a swper yr Arglwydd; a ne- 
widient enwau y rhai hyny a fedyddient hwy eu 
hunain. Er eu bod yn ymddangos yn bobl rin- 
weddol, ystyrid eu trigianiad yma yn beryglus; 
herwydd y gwrthodent ymostwng i'r cyfreithiau, 
yn neillduol gyda golwg ar briodas. Parodd 
hyn i'r brenin benderfynu rhoddi gorchymyn i'w 
symud hwynt yn dawel oddiyno; yrhyn he- 
fyd a gyflawnodd yn Awst yn y flwyddyn hono. 
Amrywiol /a ddewisasant fudo; eraill a ym- 
wrthodasant â'u barfau a'u gwregysau, gan gyd- 


| SOB 


739 


SOC 


| ffurfio a defodau y wlad; yn gymaint ag y caf- 
|odd tri chwpl, y rhaì oeddynt wedi cael eu 
| priodi gan eu gweinidog eu hunain, eu had- 
| briodi yn yr eglwys Lutheraidd, yn 1747; ac 
| yn eu plith yr oedd y rhagddywededig broffwyd 
| Cleinow.  Canlynodd eraill eu hesiampl; ac yn 
| eu plith eu gweinidog. Felly parhaodd y Sïoniaid 
| hyn dros amryw flynyddoedd yn Altona, fel 
| plaid neillduedig, heb dynu sylw neillduol neb. 
| 2. Plaid newydd, yr hon a gyfododd yn Rizco- 
| zoiz, (Russia, tebygol,) yn y flwyddyn 1787; 
| y rhai a alwasant y mynydd yn yr hwn y trig- 
| ent yn Sïon, a chyfrifent ef mor santaidd â'i 
| fynydd cyfenwawl yn Judea; ;ac yn wir, felly 
| yr oedd. Dywedir eu bod yn ymwrthod â phob 
| bedydd, oddigerth eiddo yr Ysbryd Glan yn 
>unig.— MM. Gregoire, Hist. Tom. 1, 215—16. 
|. SMOUSIAID, plaid Iuddewaidd yn Jamaica, 
|y rhai ydynt laes yn eu cyflawniad o'r defodau 
| Iuddewig, ac ni rysant ymbriodi â Christionog- 
“ion. Y maent wedi cael eu hesgymuno allan o'r 
| synagog, ac yn addoli mewn ty anghyoedd, Enw 
o ddirmyg arnynt yw Smousiaid. 
$ SOBRWYDD, (sobr, ) Gr. 2wgpocvvm $ Llad, 
— sobriclas ; Saes. soberness, and sobrïeby ; hunan- 
lywyddiaeth; y gwrthwyneb i ysgafnder, gwa- 
“malrwydd, cnawdolrwydd, diofalwch, a phob 
anghymedroldeb. 
— Y mae y gair sobrwydd o ystyr eang iawn; 
“ ac nid yw mewn un wedd i'w gyfyngu i'r corff, 
fel pena byddai yn golygu dim mwy nag ym- 
ataliad oddiwrth yr arferiad anghymedrol o 
' ddiodydd meddwol; eithr y mae yn dal per- 
- thynas â'r meddwl, y serchiadau, y tymherau, y 
' geiriau, a'r holl ymddygiadau a'r ymarferiadau. 
Herwydd paham, gorchymynir i ni “synied i 
sobrwydd,” (Rhuf. xii. 3;) ac yr ydym yn dar- 
llen am eiriau “gwirionedd a sobrwydd, Act. 
xxvi. 25. Ystyr briodol y gair Groeg Sophro- 
syne, yw iechyd meddwl. Pan yn cael ei gy- 
mhwyso at y meddwl, y mae yn dynodi ystyr- 
iaeth, callineb, ac ymbwyll; pan yn golygu y 
serchiadau a'r tymherau, y mae yn arwyddo 
purdeb a gweddusrwydd; pan yn dal perthynas 
a'r geiriau, y mae yn golygu synhwyrdeb ac 
iachusrwydd; pan yn golygu yr agwedd a'r 
ymddygiad, y mae yn arwyddo arafedd a phryd- 
ferthwch; a phan yn golygu yr ymarferiad, y 
mae yn dynodi cymhedroldeb a doethineb. 

““ Heb sobrwydd, medd un awdwr, y mae dyn 
yn gyffelyb i long ar y cefnfor, heblyw, llywydd, 
cwmpawd, nac angor; ar drugaredd y tonau 
cynddeiriog, yn agoredohyd i suddo, neu fyned 
yn ddrylliau. Y mae sobrwydd yn ddyogelwch 
rhag effeithiau niweidiol tymherau terfysglyd. 
Hunan-feddiant—hunan-ddiffyniad,. ydyw. Y 
mae yn angenrheidiol bob amser, ar bob achlys- 
ur; wrth ddarllen, gweddio, gwrando, ac ym- 
ddiddan; wrth ffurfio cynlluniau, ac wrth eu 
gosod mewn gweithrediad; pan yn llwyddo, a 
phan yn aflwyddo. _ Yr un modd y mae yn ang- 
enrheidiol ìi bawb, yn mhob sefyllfa ac amgylch- 
iad; i'r ieuainc a'r hen; i'r cyfoethogion a'r 
tlodion; i'r doethion a'r annoethion. Y mae ar 
bawb yn ddiwahaniaeth ei angen; ac nis gall 
neb fod yn ddyogel a dedwydd hebddo. Yn ein 
hymofyniadau am y gwirionedd, y gwrthwyneb 
iryfyg ydyw; yn ein herlyniadau am y byd 


hwn, y gwrthwyneb i gybydd-dra ydyw; yn yr 
arferiad a'r mwynhad o bethau bydol, y gwrth- 
wyneb i ormodedd ydyw; mewn profedigaethau 
a chystuddiau, y gwrthwyneb i anfoddlonrwydd 
ydyw; wrth ffurfio barn am eraill, y gwrthwyn- 
eb i ragfarn a drwgdybiaeth ydyw; wrth siarad 
am danom ein hunain, y gwrthwyneb i fyfiaeth 
ydyw. O! mor angenrheidiol a defnyddiol 
ydyw i bawb, bob amser. Y mae gorchym- 
ynion ac esiamplau Crist a'i apostolion yn ein 
cymhell i'w geisio a'i feithrin; ac yn neillduol 
agosrwydd angau a barn atom.” 

““ Syr F. Walsingham ydoedd seneddwr enw- 
og, yn amser y Frenhines Elizabeth; ac yn un 
o weinidogion ei Mawrhydi. Gwedi blino ar 
ddefodau y llys enciliodd o dwrf y byd, a threul- 
iodd y rhan olaf o'i fywyd yn nirgelfa bywyd 
gwledig. Rhai o'i hoyw-gyfeillion a'i difrient 
ef ar ei waith yn troi yn grefyddol, gan ddywed - 
yd wrtho ei fod yn brudd-glwyfus. Ar unwaith, 
mewn modd gwrol, caredig, ac urddasol, dych- 
welodd iddynt yr atebiad tra pherthynasol hyn: 
“Na, ebe, nid wyf brudd-glwyfus (melancholy ;) 
ond yr wyf yn sobr; ac y mae yn weddus fy 
mod felly. O! fy nghyfeillion, tra yr ydym ni 
yn cellwair y mae pob peth o'n cwmpas yn sobr, 
Y mae Duw yn sobr, yr hwn sydd yn gweith- 
redu amynedd tuag atom; y mae Crist yn sobr, 
yr hwn a dywalltodd ei werthfawr waed drosom. 
Y mae yr Ysbryd Glan yn sobr, yr hwn sydd 
yn ymryson â chyndynrwydd ein calonauni; y 
mae yr ysgrythyrau santaidd yn datguddio y 
pethau mwyaf sobr yn y bydysawd ini; y mae 
yr holl greadigaeth yn sobr, wrth ein gwasan- 
aethu nia Duw; mewn gair y mae pob peth, 
yn y nef ac yn uffern, yn sobr. Pa fodd gan 
hyny y gallwn ni fod yn ysgafn a chellweirus ? 
““ Evan. Mag. 1820, p. 145. Edr. Cymedrolder, 
Difrifwch, Difyrwch, Digrifwch, Meddwdod. 

SOCRATAETH (Socrates,) athronyddiaeth 
Socrates, yr hwn a flodeuodd bum cant o flyn- 
yddoedd cyn geni Crist; yn neillduol ei ddull 
yn cyfranu addysg. 

Un o ddysgyblion Athenagoras oedd Socrates. 
Wedi iddo wrando ar ei lithiau, a chasglu llawer 
o wybodaeth, penderfynodd ei throi i ateb rhyw 
ddyben moesol dda,—gan farnu mai dyben 
athronyddiaeth oedd gwneyd dynion, nid yn unig 
yn ddoeth, ond hefyd yn rhinweddol a dedwydd, 
Yr oedd efe yn prisio pob gwybodaeth, wrth ei 
ddefnyddioldeb; ac herwydd hyny yn cyfyngu 
myfyrdodau ei ysgolheigion at y canghenau 
hyny o wybodaeth ag oeddynt yn alluog o gael 
eu froii ryw ddyben ymarferol dda. Ei ddull 
arbenig ef o addysgu ydoedd trwy gyflwyno 
gofynion i'w ysgolheigion, y rhai a'u harwein- 
ient yn naturiol at yr atebion priodol. Hyn a 
gyfenwir yn Socrataeth. 

Rhaid cofio mai pagan oedd Socrates; ac er y 
credai hanfodiad un Bod Goruchel a thragy- 
wyddol, eto yr oedd yn caniatau hanfodiad is- 
dduwiau; ac mor anghyson oedd efe âg ef ei 
hun, fel y cynghorai ufydd-dod i'r grefydd wlad- 
ol, gan nad pa mor eilun-addolgar a chwithig y 
dygwyddai fod. Addefai pa-fodd bynag anfarw- 
oldeb yr enaid, a'r angenrheidrwydd am ddy- 
lanwadau dwyfol, er gweithredu yn rhinweddol, 
a chymdeithasu â Duw ! a thebygol ei fod yn 


SON 


740 


SOS 


meddianu rhag-olwg, naill ai trwy draddodiad 
neu mewn rhyw ffordd arall, yn mherthynas i 
Ddysgawdwr enwog ìi ymddangos. 

Ei rinweddau pa fodd bynag a'i gwnaethant 
yn agored i wawd yr annuwiolion ac i elyniaeth 
y penrhyddiaid; ac o'r diwedd syrthiodd yn 
ferthyr i'w ddiniweidrwydd ei hun. 

" SOIVIAID, un o'r tair plaid benaf yn mysg 
yr Hindwaid rheolaidd; addolwyr SAivu, nod yr 
hwn (math o haner lleuad,) a argraffnodir ar eu 
talcenau ; mewn canlyniad i'r hyn y mae efe yn 
dyfod yn dduw-noddol iddynt. Addolant yn 
feunyddiol ger bron delwau o'r 4ngu, naill a'i 
gartref neu wrth ochr afon, gan ad-ddywedyd 
drachefn a thrachefn enw Shivu; yr hyn a 
ystyrir yn weithred dra haeddianol. Y Soiviaid 
ydynt gan mwyaf yn Framiniaid. 

SOLARIAID, cangen o'r Elcesiaid. Edrych 
Elcesiaid. , 

SOLDINIAID, canlynwyr Soldin, offeiriad 
Groegaidd. Ymddangosasant oddi amgylch 
canol y bumed ganrif, yn nheyrnas Saba a 
Godolia. Newidiasant ddull aberth yr offeren. 
Eu hoffeiriaid a offryment aur; eu diaconiaid, 
thus; a'u his-ddiaconiaid, fyrr; a hyny mewn 
coffadwriaeth am offrymau'r doethion i'r dyn 
bach Iesu. Nid oes nemawr o hanes y Soldiaid 
yn hanfodi; ac nid ydym yn gwybod pa un a 
ydynt yn bodoli yn awr neu beidio. 

SOLIFFIDIAID, gair cyfansawdd o solus, 
unig, a fides, ffydd ; a gymhwysir at y Calfiniaid 
gan yr Arminiaid, mewn ffordd o wawd, her- 
wydd eu bod, fel Paul a_ Luther, yn credu cyf- 
iawnhad trwy ffydd yn unig, heb weithredoedd 
y ddeddf foesol, yn gystal a'r un seremoniol, 
Gal. ii. 16; er eu bod ar yr un pryd yn honi yr 
anhepgorol angenrheidrwydd o weithredoedd 
da, fel prawf o wirionedd ffydd, ac fel rhan ar- 
benig ,o'r santeiddrwydd, heb yr hwn ni chaiff 
neb weled yr Arglwydd. I Antinomiaid ymar- 
ymarferol yn unig y mae yr enw yn gweddu; 


ac aty cyfryw yn unig y bydd i'r têg a'r di- 


duedd ei gymhwyso. 

SOLITARIAID, Lled. Solifares; mynach- 
esau o urdd St. Pedr o Alcantara, yr hon a sef- 
ydlwyd gan y Cardinal Barberini yn 1670. Efel- 
ychant edifeirwch llym eu Sant noddol, cadwant 
ddystawrwydd gwastadol, a threuliant eu hamser 
yn hollol mewn ymarferion crefyddol! Cerddant 
yn droednodiN heb gymaint a sandalau, ym- 
wregysant â rheffyn, ac ni wisgant ddim lliain. 

SOMNIAID, plaid Fahomedaidd, a_ elwir 
felly herwydd eu bod yn derbyn y Somna, neu 
Sonna, sef casgliad o draddodiadau Mahomed- 
aidd, cyffelyb i Mishna yr Iuddewon; a'r hwn 
a ystyrir ganddant fel prawf cyfartal o iawn- 
ffyddiaeth ag yw y Mishna yn mhlith yr Iuddew- 
on. Gwrthodwyr y Somna a elwir ScAitiaid, 
neu neillduwyr. Edr. Mishna, Schitiaid. 

SON, Heb. naw. Shaon; Llad. sonus; Saes. 
saund; sain, chwedl, crybwylliad, Jer. x. 22; 
Math.iv. 24; xxiv. 8. Hefyd berf, yn arwyddo 
swnio, llefaru, dywedyd, Ex. xiv. 14. 

SONNA, llyfr traddodiadau y Mahomediaid, 
yn cynwys rheolau eu hymarferiadau crefyddol, 
yn nghyd âg arferion cyffredinol eu proffwydi. 
Y Sonna hyn ydynt naill ai o gyfarwyddyd neu 
o ormodedd. Y Sonnao gyfarwyddyd a elwir 


felly herwydd mai trwy ei chadw y perffeithir 


crefydd; a bod gwyriad oddiwrthi naill ai yn 
ffiaidd neu yn bechadurus. Y Sonna o ormod 
edd, a elwir felly am fod ei chadw yn cynwys 
cyfarwyddyd; h.y., yn sicrhau gweithredoedd 
da, er nad yw ymadawiad oddiwrthi nac yn 
ffìaidd na phechadurus; er engraifft, defodau y 
proffwyd yn cyfodi, eistedd, gwisgo, &c., nid 
ydynt yn rhwymedig; ond os cyflawnir hwynt, 
y maent yn haeddianol. Edr. Somniaid. 

SONNIAID, y Mahomediaid iawn-ffyddiog, 
sef yr un rhaì a'r Somniaid. Edr. Sommiaid. 

SORRIANT (sorri,) cawdd, neu anfoddlon- 
rwydd gofidus a llidiog; digofaint. 

Mewn ystyr gyfaddasedig, anmhriodol, neu 
gymhariaethol, priodolir soriant i'r Arglwydd, 
Seph.ii. 2; a phriodolir nerth a mawredd iddo, 
Ps.ix. 11; Jer. xxxii. 37. *' Fel y mae ei ofn, 
felly y mae ei ddigter.” _ “ Pechaduriaid a ofn- 
asant yn Sïon, dychryn a ddaliodd y rhagrith- 
wyr;” nid rhyfedd; “canys pwy o honom a 
drig gyda'r tân ysol? pwy o honom a breswylfa 
gyda'r llosgfeydd tragywyddol,” Esa. xxxiii. 
14. “Peth ofnadwy yw syrthio yn nwylaw y 
Duw byw,” pan yn cospi pechod, Heb. x. 31. 
Gwell yw ymostwng mewn edifeirwch o'i flaen, 
yn awr nag ymgaledu yn ei erbyn; canys ni 
lwyddir felly. 

Un o gynheddfau “'edifeirwch er iechydwr- 
iaeth, ni bydd edifeirwch o honi,” yw soriant, 2 
Cor. vii. 10, 11. Y mae tristwch deddfol yn 
gweithio soriant neu ddigofaint at Dduw, am ei 
fod yr hyn ydyw; aty ddeddf am ei bod mor 
fanwl; ac at y gosb am ei bod mor drom; ond 
“duwiol dristwch,” neu dristwch gym ol Duw, 
sydd yn gweithio digofaint yn enaid ei ddeiliad 
at bechod, am ei fod yr hyn yw; ac ato ef ei 
hun, am iddo fod mor feius a'i wneuthur. Y mae 
efe, sef deiliad tristwch (yn ol Duw) mewn 
hollol-gymod â Duw a'r ddeddf, ac yn wir, â 
phawb ond ei hun a phechod. Gall faddeu yn 
rhwydd i bawb ond y ddau hyn ; i'r rhai hyn ni 
fydd iddo faddeu yn dragywydd, Jer. xxxi. 19; 
Luc xviii. 13... Edr. Digofaint, Digofaint Duw, 
Edifeirwch, Galar. 

SOSINIAID, canlynwyr Lelius Sosinus, a'i 
nai, Ffaustus Sosinus, o wlad Pwyl (Poland.) 
Eu prif dybiau hwynt oeddynt — 

1. Bod yr ysgrythyrau santaidd bob amser 
i'w deall a'u hegluro yn y cyfryw fodd ag a fyddo 
yn gyson âg egwyddorion rheswm da, ac ath- 
ronyddiaeth gywir. 

9. Mai Iesu Grist, yr hwn a genhedlwyd gan 
yr Ysbryd Glan, a anwyd o Fair y Forwyn, oedd 
y gwir Fessia, a'r penaf o'r proffwydi. I'r dyben 
i'w addasu i'w swydd arbenigol yn flaenorol i 
gychwyniad ei weinidogaeth, iddo gael ei gymer- 
yd i'r nef, a'i gyflawn addysgu yn ngwrthrych 
ei anfoniad (Ioan iii. 2;) ac wedi hyny iddo 
ddychwelyd i'r ddaear, i'r dyben i gyhoeddi yn 
mhlith dynion gyfundraeth newydd o grefydd, 
yn cynwys athrawiaethau yr undod a'r haelioni 
dwyfol; anfarwoldeb yr enaid ac adgyfodiad y 
meirw. Hefyd i gyhoeddi cyfundraeth newydd, 
llawer perífeithiach, o foesoldeb; i arddangos 
engraifft gyflawn o'r gorchymynion a sefydlwyd 
ganddo; ac yn ddiweddaf i farw fel merthyr dros 
y gwirionedd. 


SOS 


741 


SOPH 


3. Iddo mewn canlyniad i'w farwolaeth a'i 
ddyoddefiadau rhinweddol, gael ei gyfodi o feirw, 
a'i ddyrchafu i'r sefyllfa uwchaf o ogoniant ac 
awdurdod; fel yn ei berson ef yr.arddangosid 


Duw yn ei sefydlu ef, yr hwn oedd mor alluog 
o gydymdeimlo â'n gwendid ni, yn gyfrwng cyf- 
lafareddiad â dynion. 

4. Y bydd i'r rhai a gredant yn anfoniad, ac 
a ufyddhant i lais yr addysgwr dwyfol hwn, 
gael eu hadgyfodi yn y dydd olaf, a'u gwneuthur 
yn dragywyddol ddedwydd; ond ar y llaw arall, 
y bydd i'r drygionus a'r anufydd gael eu poeni 
—eu dinystrio—a'u difodi. 

Y cyfryw oedd tybiau crefyddol Sosinus, a'i 
. ganlynwyr uniongyrchol. Dyndodiaid y dydd- 
” iau hyn, er eu bod yn cytuno a Sosinus yn y 
: prif bwnc, sef gwadu Duwdod Crist, eto ydynt 
yn gwahaniaethu yn fawr oddiwrtho yn eu gol- 
.ysiadau yn nghylch amryw bethau eraill; yn 
neillduol yn nghylch ei genhedliad gwyrthiol yn 
mru morwyn, a'i deilyngdod o addoliad crefydd- 
. 0l, yr hyn yr oedd Sosinus yn ei ganiatau ac yn 
_ ei amddiffyn mewn modd (tra brwdfrydig. Hcr- 
wydd hyn, gwrthodant arddel yr enw Sosiniaid, 
-gan arddelwi iddynt eu hunain yr enw mwy 
golygus o Undodiaid. Gan fod arddelwyr gwir 
a phriodol Dduwdod yr Arglwydd Iesu Grist, 
*yn proffesu Undod y Duwdod, yn gystal a hwy- 
— thau, meddylir gan y rhau fwyaf o Gristionog- 

ion, nad yw yr enw Un/odiai4 yn addas mewn 

un modd, i ddynodi y gwahaniaeth neillduol 
' rhwng cu tybiau hwy a chrefyddwyr craill; ac 
am hyny nad teg yw iddynt ei edwica, (Jo- 
nopolize.) 

Yr oedd Sosinus yn caniafau yr addasrwydd'o 
gymhwyso yr enw Duw at Grist, mewn ystyr 
israddol; a hyny o herwydd yr awdurdod a'r 
lywodraeth ddwyfol a roddwyd iddo ar yr eg- 
lwys, a'i fod wedi ei gynysgaeddu â gallu i ateb 
gweddiau; er ar yr un pryd, ei fod yn haeru 
nad oedd efe o'r dechreuad ddim mwy na bod 
dynol. Gellir sylwi fod Photius, yn y bedwar- 
edd ganrif, a'r Eboniaid o flaen hyny, yn apos 
yr un farn ag ef, ac yn dysgu pethau (ra chy- 
ffelyb iddo. 

Yr oedd Lelius Sosinus yn blodeuo tua chanol 
yr unfed ganrif ar bymtheg; a bu farw yn y 
flwyddyn 1558. Ystyrir ef fel sylfaenydd y blaid 
bon, a chafodd ei noddi gan bendefis5 Pwylaidd, 
yr hwn a adeiladodd ddinas Racow, ac a sefydl- 
odd athrofa ynddi, o'r hon y deilliodd y Cafe- 
chism Racofaidd, _ Yno y blodeuodd y dysoedig- 
ion a gyfenwir DPalonese Fratres, neu Frodyr 
Pwylaidd; gwaith y rhaì a gasglwyd yn nghyd, 
ac a adgyhoeddwyd yn 1650, dan yr enw Dib(li- 
oth cca Frasrum, 

O gylch y pryd hwn, modd bynag, dinystr- 
iwyd eu sefydliad Racovaidd gan y llywodraeth 
Bwylaidd, ar sail rhyw ddirdra o'u heiddo yn 
erbyn y Pabyddion. Ond lledasant yn gynharol 
iawn i ÍIungary a Transylvania, lle y gwreidd- 


perffeithrwydd y natur ddynol, ac ymostyngiad” 


iasant yn ddwfn; a thebygol fod rhai o honynt | 


yn aros yno eto, 
Ymddengys ì Mr. Biddle ddwyn y gyfundraeth 
hon i Loegr oddeutu canol y ddwyfod ganrif ar 


bymtheg, lle y cafodd ei choleddu yn unig gan | 
ychydig, hyd nes o'r diwedd i'r Dr. Priestley | 
4Y 


eì diwyllio a'i gwneuthur yn Ddyndodiaeth 
noeth. 

SOPHIAID, SWFFIAID, neu SUFFIAID, 
plaid o athronwyr Persiaidd, a elwir felly yn ol 
bayn rhai, oddiwrth y gair Arabaidd swf, hyny 
yw, pur, am y proffesant burdeb moesol; ond 
yn ol barn eraill, oddiwrth y gair soof, hyny yw, 
gwlan, am eu bod yn gwisgo dillad gwlenyn. 
Y golygiad blaenaf yw y tebycaf i fod yn ei le, 
gan ei fod yn cytuno yn well a'r gaiv sopây, yr 
hwn a gymhwysir at frenhinoedd Persia, ac a 
cymhwysid gynt at y Magi, neu yr oífeiriaid 
Persiaidd, ac a arwyddai doeth, dysgedig, &c. 
Y maent yn wasgaredig dros yr ymerodraeth 
>ersiaidd. 

Dywedir mai eu pynciau sylfaenol ydynt:— 
Nad oes dim yn hollol hanfodi ond Duw; mai 
dylifiad o'i hanfod ef yw yr eneid dynol, yr hwn 
er'ei fod dros amser yn ysgaredig oddiwrth ei 
ífynhonell ddwyfol, a adunir ag ef eto yn y di- 
wedd; y bydd i'r dedwyddwch goruchelaf gy- 
fodi o'r aduniad hwn; a bod daioni penaf dynol- 
ryw yn gynwysedig mewn undeb mer berífaith 
â'r Ysbryd tragywyddol, ag y byddo rhwystrau 
cyfansoddiad marwol yn ei ganiatau; i'r pêr- 
wyl hwn, y dylent dori trwy bob rhyw gysyllt- 
iadau a gwrthrychau allanol, an dreulio eu 
bywyd yn rhydd oddiwrth draserch, megys nof- 
iedydd yn y mor, yn dyosg ei ddillad; y bydd 
i olygiad ar brydferthwch nefol i orchfygu yr 
enaid mewn goleuni llesmeiriol, os bydd i swyn- 
ion hollol ddaearol i'w etreichio. 

llonant hefyd, herwydd diffyg geiriau addas 
i ddarlunio y perffeithderau dwyfol, yn nghyd a 
thanbeidrwydd ein dyhewyd, fod yn rhaid i ni 
fenthyca yr ymadroddion hyny sydd yn dyfod 
acosaf at ein golygiadau, gan lefaru am bryd- 
ferthwch a ehariad yn yr ystyr fwyaf goruchel 
a chyfrinol. Dod yr enaid dynol fel corsen wedi 


| ei thynu o'i glân gynhenid, fel cwyr ysgaredig 


oddiwrth ei fêl danteithiol, yn cwynfan eì han- 
undeb gyda miwsie pruddaidd, ac yn dyferu 
dagrau tanbeidiol, fel canhwyllau cyneuedig, 
gan ddysgwyl yn awyddus am eiliad ei ddiffodd- 
ìad, megys ei ryddhad oddiwrth rwymau daear- 
ol, a moddion ei ddychweliad at ei anwylyd un- 
igol. Y mae y dduwinyddiaeth hon yn ffynu 
yn mysg y Mussuliaid dysgedig, ac yn cael ei 
haddef ganddynt yn ddibetrusdod, 

Dywed Mr. Mills, mai math o Gyfrinoliaid 
ydynt, wedi ymgysegru îi brydyddiaeth, yr hon 
yw gwir enaìd Swflìaeth, Sadi, Hafes, ac eraill 
o'u hysgrifenwyr crefyddol, ydynt yn tebygoli 
yn fawr i'r Elatoniaid, y rhai a dra gymeradwyir 
genddynt. 

— Dywed Mr. Schmidt o Madras :—“ O'r cyfan, 
y peth hynotaf a glywais i yw, fod o gylch 
80,000 o wyr yn Persia, y rhai a gyfenwir 50ph- 
iaid, y rhai o gylch deuddeng mlynedd yn ol, 
(sefol8l7,) a ymwrthodasant mewn modd cy- 
hoeddus â Mahomedaeth, a ddiddymasant en- 
waediad, a sefydlasant addoldai neillduedig, ac 
a fabwysiadasant wisz. arbenigol, i'r dyben i'w 
gwahaniaethu eu hunain oddiwrth y Mahomed- 
iaid. Dywedir eu bod yn siarad yn barchus am 
Grist, yn parchu yr ysgrythyrau; ac ar y 
cwbl, fel y dywed y Ficar, yn dyfod agos at 
Gristionogaeth. Byddai iddynt dderbyn copiau 


SOU 


42 


SOU 


o'r Beibl, yn enwedigol y Testament Newydd, 
gyda'r diolchgarwch a'r llawenydd mwyaf; ac 
â'r brwdfrydedd gwresocaf coleddant bob cynyg- 
iad tuag at oleuo y genedl Bersiaidd. Y mae 
ganddynt eu dysgawdwyr goreu yn Shiraz. Yn 
yr iaith Bersiaidd y mae ganddynt lyfr, yn cyn- 
wys eu hegwyddorion crefyddol, yr hwn y mae 
y Ficer wedi addaw ei fenthyg i mi.” 

Y mae Mr. Martyn, y cenadwr diweddar i 
Persia, yn eu galw yn “ Rhydd-dybwyr Cyf- 
rinol.” Eu cyfodiad sydd agos yr un amser a 
Mahomedaeth. Yr un yn eglur yw Sophiaeth 
Persia a dychymygion y Dwyrain. Y maent yn 
arwyddo dirmyg o amrywiol o egwyddorion Ma- 
homedaeth, yn cashau ei defodau, yn ffugio 
cymundeb â'r Duwdod, anmarchwaeth at bob tyb- 
iau, a Phyrhoniaeth athronyddol. Gofynodd 
Mr. Martyn i Mirsa Abubcasim, athraw Sophi: 
aidd, “Beth oedd ei deimladau ef gyda golwg 
ar farwolaeth—gobaith, ofn, neu yr un o hon- 
ynt?” Atebodd, “ Yr un o honynt; nad oedd 
un gwahaniaeth rhwng hyfrydwch a phoen.” 
Mills Mahomeiism, p.p. 476—492. _ Mission. 
âReg. 1818, p. 25. Ohristian. Observer, 1819, 
gp. 379. 

SOUTHCOTIAID, canlynwyr Joanna South- 
cot, penboethiaid Seisnig diweddar. Pan yn ferch 
ieuanc ar ei gwasanaeth yn Exeter, credodd iddi 
fod yn ymddyddan a'r diafol, ac mewn cymun- 
deb âg ef ac â'r Ysbryd Glan, dan ysbrydoliaeth 
yr hwn y ffugiai fod. Gweinidog o eiddo yr 
Ymneillduwyr a'i rhybuddiodd yn ffyddlon o 
barth y twyll; ond dywedir i rai o weinidogion 
y Sefydliad Eglwysig gwladol roddi coel i'w har- 
ddelwad, a'i chadarnhau yn ei ffugiadau. 

Yn 1792, cymerodd iddi ei hun yr enw Pryo- 
ffwydes, yn nghyd a'r wraig yn yr anialwch, a 
dechreuodd gyfranu papurau seliedig i'w chan- 
lynwyr, y rhai a elwid ei seliau, â'r rhai yr oedd- 
ynt i'w diogelu rhag barnedigaethau y bywyd 
presenol a'r un dyfodol; ac er mor rhyfedd y 
mae hyn yn ymddangos, miloedd a syrthiasant 
i'r fagl, ac a osodasant. gymain! o ymddiried yn 
ei chredlythyrau, a phe buasent yn dyfod oddi- 
wrth y Pab ei hunan. 

Traddododd ei rhagfynegiadau, yn gystal 
mewn rhyddiaith ac mewn rhimynau dirmygus; 
ac heblaw hyny, cyhoeddodd rai bygythion per- 
sonol yn erbyn ei gwrthwynebwyr, yn nghyd a 
barnedigaethau ar y cenhedloedd cylchynol, a 
dynesiad agos y mil blynyddoedd. 

Yn ystod ei chenadwriaeth (fel y llefarai hi,) 
defnyddiwyd amryw oruchwylwyr, yn neillduol 
bachgenyn, yr hwn a ffugiai weled gweledigaeth- 
au, ac yn lle eu hysgrifenu, a gynygiodd eu 
darlunio ar furiau ei theml, yr hon a elwid “ Ty 
Dduw,” mewn dwbiadau truenus, yn cyfateb 
i'w dull rhimynyddol hi ei hun. Cymerodd 
rhwyg le, modd bynag, yn mhlith ei chanlyn- 
wyr; a dyn annysgedig o'r enw Carpenter, a 
gymerodd feddiant o'r lle, ac a ysgrifenodd yn 
ei herbyn ; nid yn wir, i wadu ei chenadwriaeth, 
eithr gan haeru ei bod wedi ei rhagori, (ewceed, ) 
a thrwy hyny, iddi wneuthur ei hunan yn agored 
i gerydd cyfiawn. 

Yn gynar yn ei blwyddyn ddiweddaf, ymddi- 
dolodd o gymdeithas gwrywod, gan dybied ei 
bod yn feichiog; er hyny yn ymwybodus, (fel 


yr ymddengys mewn canlyniad,) nad oedd wedi 
adnabod gwr, penderfynodd yn ddiatreg ei bod 
yn feichiog o'r Ysbryd Glan. Ymwenieithodd 
iddi ei hun ei bod i esgor ar y Shilo, yr hwn y 
proffwydodd Jacob am dano, ac mai hwn oedd 
ei ail ymddangosiad. _ Yr oedd y plentyn hwn i 
gael ei eni cyn diwedd y cynhauaf, neu o bellaf 
cyn y Nadolig. Y cynbauaf, modd bynag, a 
ddaeth, a'r Nadolig hefyd, ond ni chyflawnwyd 
ei phroffwydoliaethau hi. 

Y mae yn addas crybwyll, fod Mrs. Southcot 
rai misoedd yn flaenorol i'r amser rhag-gry- 
bwylledic, wedi rhoddi hysbysiad yn nghylch 
ei chyflwr tybiol, ac wedi ceisio barn meddygon 
ar y mater. Amryw o honynt, (ac yn mysg 
eraill y Dr. Reece,) a gydsyniasant ei bod yn 
feichiog; er fod eraill o honynt yn ameu; a 
rhai, (megys y Dr. Sims,) yn sicrhau yn ben- 
dant nad oedd. Ond ei chanlynwyr, pa fodd 
bynag, oeddynt yn llawn hyder; a rhai o'r cyf- 
oethogion o honynt a wnaethant anrhegion 
gwerthfawr, yn neillduol Beibl, yn werth £40, a 
chawell (cradle,) yn werth £200. Oddiamgylch 
deng wythnos cyn y Nadolig, cafodd ei chyfyngu 
i'w gwely; ac ni chymerai fawr luniaeth, nes o'r 
diwedd i boen a chystudd eì darostwng i'r sef- 
yllfa iselaf o wendid... Rhybuddiodd Mr. Want, 
(llawfeddyg,) hi o'i chyfnewidiad agos, gan gyf- 
arwyddo rhoddi cyffyriau iddi, er dofi eiloesion. 
Ond mi roddai hi un clust-ymwrandawiad i'w 
gyngor, eithr haerai nad oedd ei holl boen ond 
yn unig yn rhagbarotoawli enedigaeth y Shilo. 
O'r diwedd caniataodd y posiblrwydd o ymdda- 
todiad amserol, a rhoddodd orchymyn pendant 
ar fod moddion i gael eu harferyd er cadw gwres 
ynddi dros bedwar diwrnod, y buasai yn mhen 
hyny o amser yn adfywio, ac yn esgor; ac yn 
PL hyny, rhoddodd ganiatad iddynt i'w 
)ac0r. 

Ar y seithfed dydd ar hugain o Ragfyr, bu 
farw yn weithredol; ac mor bendant oedd yr 


. arwyddion, fel nad oedd. gan ei chanlynwyr un 


gobaith eithr yn ei hadgyfodiad. Ar derfyniad 
pedwar diwrnod a phedair nos, yr oedd yn am- 
lwg, modd bynag, fod y coríf yn amliwio, ac 
arwyddion eglur o lygredigaeth agos a ddechreu- 
asant ymddangos. Agorwyd hi y pryd hyny, 
yn ngwydd amryw feddygon; yn mhlith y rhai 
yr oedd Dr. Sims, Dr. Reece, Mr. Want, a Mr. 
Matbias. Profwyd yn awr nad oedd yn feichiog, 
a bod eì hanwylderau yn cyfodi oddiwrth y geri 
(0ile,) a gwynt-chwydd, ac oddiwrth dynerwch 
maldodaidd, a diffyg ymarferiad. 

Yn ei horiau diweddaf ymddengys ei bod yn 
cael eì hamgylchu gan Ann Underwood, ei hys- 
grifydd, Mr. Tozer, ei harchoffeiriad, y Milwr- 
iad (Colonel,) Harwood, a rhai gwyr cyfoethog 
eraill; ac mor benderfynol i gymeryd eu twyllo 
oedd llawer o'i chanlynwyr, fel nad oedd na'i 
marwolaeth na'i difyniad (dissection,) yn alluog 
i'w hargyhoeddi o'u camsyniad. Ffugient yn 
awr iddi ragfynegu ei marwolaeth a'i hadgyfod- 
iad ; y flaenaf yn wir a gymerodd le, a dysgwyl- 
id yr olaf yn mhen pedwar diwrnod. Cawsant 
allan ar ol hyny mai proffwydoliaethol oedd y 
dyddiau, ac mai blynyddoedd a olygid wrthynt. 
Pa beth a olygir yn awr gan ei chanlynwyr, (os 
oes rhaì o honynt yn hanfodi,) nid ydym yn 


SOU 


SOU 


gwybod. Gan fod nid yn unig y dyddiau natur- 
iol, ond hefyd y rhai proffwydoliaethol, wedi 
myned heibio, a hithau heb adgyfodi. 
erbyn hyn eu bod yn barod i honi mai proffwyd- 
oliaethol oedd y blynyddoedd hefyd—fod pob 
blwyddyn yn cynwys mil o flynyddoedd ; ac yn 
mhen y bedwaredd fil y bydd i'r broffwydes 
adgyfodi, ac esgor ar y Shilo ! 

Wrth adolygu ei chymeriad ar ol ei marwol- 
aeth, y mae y Dr. Reece, yr hwn oedd yn barnu 
yn dyner am dani yn ei bywyd, yn awr yn ei 
chyhuddo o dwyll, ac o gynyg ei dwyllo ef; ond 


oni buasai hygoeledd y rhai oeddynt yn gweini 
iddi, ac yn ei hamgylchu, “Yn deimladwy fy 


” nag ystyried fy ysbrydoliaeth a'm rhagfynegiad- 
au fel twyll.” 
- “Nyni a wyddom, mam, dy fod yn wraig anwyl 
| .gan Dduw, ac y bydd i ti esgor ar y plentyn 


addawedig ; ac ni fydd i ddim a ddywedir genyt 


i'r gwrthwyneb, leihau ein crediniaeth ynot.” 
Wrth gyferbynu ei chymeriad hi ag eiddo y 


F proffwydi gynt, y rhai oeddynt santaidd, crefydd- | 


ol, a hunanymwadol, y mae Mr. Mathias, un 
-arall o'r llawfeddygon gweinyddol, yn sylwi, 


- Fod Joanna bob amser yn ymgeisio am enw- | 


ogrwydd. Nid ellais, (medd efe,) un amser gael 
“allan ei bod hi nac yn gwylio, ymprydio, na 
' gweddio. Yn y gwrthwyneb, treuliai lawer o'i 
hamser yn y gwely, mewn syrthni dioglyd; yr 
oedd yn bwyta llawer, a hyny yn aml; ac nid 
oedd uu amser yn gweddio. Yr oedd yn caru 
: llety clyd, ac ymborth moethus.” 
Gallasid dysgwyl yn rhesymol y buasai mavw- 
olaeth y broíffwydes, mewn amgylchiadau ag 


oeddynt yn profi mor bendant hudoliaeth eì | 


chenadwriaeth, yn sicr o osod terfyn ar ymddir- 
ied ei chanlynwyr ynddi; ond ni ddygwyddodd 
dim cyffelyb. Fel pe buasent yn benderfynoli 
gymeryd eu twyllo, ymwenieithent o hyd iddynt 
eu hunain y byddai iddi mewn rhyw ddull neu 
gilydd ymddangos drachefn, ac esgor ar y Shilo. 
Herwydd hyny parhausant i gydymgynull, a 


chyflawnasant y rhyseddau canlynol, y rhai a 
| nghyd ag ychydig yn ychwaneg o ddysgyblion 


gopiwyd allan o hanesion cyhoeddus. 

“* Ar ddydd Mawrth, y pedwerydd ar ddeg o 
Hydref, 1817, yn nghylch cant o ddynion, (yn 
mhlith y rhai yr oedd deunaw o fenywod,) y rhai 
a alwent eu hunain yn ganlynwyr Joanna South- 
cot, a ymgasglasant yn nghoedwig Foresthill, ger- 
llaw Sydenham. Yr amcan golygiadol oedd 
addoliad crefyddol ; ond ymddengys eu hynfyd- 
rwydd i raddau, oddiwrth yr hanes canlynol :— 
Wedi cyrhaedd man cyfaddas, a_ffurfio cylch, 
dechreuasant trwy fawl a gweddi; yn y cyf- 
lawniad o'r hyn y parhasant dros gryn amser. 
Yna tynasant allan o gwd fochyn du bychan; 
ac wedi iddynt ddyogelu ei draed, y gwragedd 
a ymranasant yn ddwy fintai, ac yna â holltydd, 
(choper,) rhoddodd pob un o honynt naw ergyd 
iddo ar ei ben; ac yn ganlynol, y gwyr a dde- 
chreuasantei guro â phastynau, ffyn, &c., hyd 
nes eí fod yn hollol farw. Wedi hyny cylymas- 
ant ef â chadwyn haiarn gref, ac ar ol ei godi i 
fyny, dodasant o dano faril o dar, ac yn ebrwydd 
gwnaethant dan fflamol o eithyn, &c. Wedi 
gwneyd a allent i losgi y mochyn yn lludw, tafl- 


Dichon | 


y mae yn barnu y buasai yn cyffesu y ddichell | 


Ond atebai un o'i dysgyblion, | 


asant y gweddillion dros eu penau, a mathrasant 
hwynt a'u fraed; canlynwyd hyn eilwaith â 
mawl a gweddi. Yn awyddus, (medd yr adrodd- 
wr,) i wybod amcan y ddefod, cyferchais un o'r 
prif siaradwyr, yr hwn wrth ei drwsiad a ym- 
ddangosai yn debyg i ôf.. Dywedais wrthynt fy 
mod yn ofni eu bod mewn mawr gamsyniad, ac 
arwyddais ddymuniad am i Dduw agor eu lly- 
gaid i ganfod y gwirionedd. Yn ddisymwth 
cylchynasant fi, gan geisio genyf nodi yn mba 
beth yr oeddynt yn cyfeiliorni. Ceisiais yn 
gyntaf eglurhad o'r hyn yr oeddwn y pryd hwnw 
wedi ei weled; a chefais hysbysiad ganddynt 
eu bod wedi copio un cant ar ddeg o adnodau 


| allan o'r Beibl, yn profi gwirionedd eu hathraw- 
mod yn marw yn raddol, (ebe hi,) nis gallaf lai | 


iaeth. Dywedasant “ Fod merch Sion, (Joanna,) 
wedi myned i'r nef hyd ddyfodiad y Shilo; ac 
megys yr oedd yr arwyddion a'r cysgodau yn 
cael eu harfer dan yr oruchwyliaeth Fosenaidd 
fel darluniadau o'n Iachawdwr, felly nid oedd 
y gwyrthiau a gyflawnwyd ganddo ef, amgen 
cysgodau o'r Shilo, yr hwn a ddysgwylient hwy. 
Cefais allan y pryd hwnw, nad oedd llosgiad y 
mochyn amgen rhwymiad a llosgiad Satan; ai 
fod yn cyfeirio at y wyrth yr hon y crybwyllir 
am dani yn yr wythfed benod o Luc; ac mai y 
bore hwnw yr oedd eu proffwyd hwy wedi bwrw 
allan y cythraul o bob calon o honynt, a'i fod 
wedi myned i'r moch.” 

Cynhygiodd yr adroddwr ymresymu â hwynt 
yn nghylch eu hynfydrwydd, allan o'r ysgryth- 
yrau; ond fel y gallesid dysgwyl, ni fu y cwbl 
ond ofer; a phan y rhybuddiodd hwynt o'u per- 
ygl, ni wnaethant, medd efe, ond ei wawdio, a 
dychwelyd tua Chaerludd, a changhenau yn eu 
dwylaw, a sopynau o ysnodenau ar eu dwyfron, 
gan ymorfoleddu yn eu cyfeiliornad. _ Nid oedd- 
ynt oll amgen gweithwyr hur; a'r gwr a gyfen- 
went eu proffwyd, neu gysgod y Skilo, a ym- 
ddangosai yn debyg i hen forwr.” 

Bu yr enghraifft ddilynol o'u gwallgofrwydd, 
yn debyg o fod yn fwy pwysig ei chanlyniadau. 
Dygwyddodd lon. 14, 1919. 

Samuel Sibley, (gwyliwr,) ei wraig, Edward 
Slater, bachgenyn deuddeg mlwydd oed, yn 


y broífwydes ífuciol, yn ystyried eu hunain wedi 
eu hanfon gan Dduw, i gyhoeddi ymddangosiad 
y Shilo ar y ddaear, ymgynullas$ant i'r perwyl 
hwnw yn nosbarth gorllewinol Caerludd, i'r dy- 
ben i fyned trwy unig borth y ddinas fawr, 
(Temple Bar,) twy yr hwn yr aethant mewn 
gorymdaith, am naw o'r gloch y bore. Yr oedd 
pob un o honynt wedi ei addurno a hed rosyn, 
seren fechan o ysnodenyn melyn ar ei fron aswy. 
Arweiniai Sibley yr orymdaith, gan ganu udgorn 
pres, a chyhoeddi dyfodiad y Shilo, Tywysog 
'Tangnefedd ; tra y gwaeddai ei wraig, “ Gwae! 
gwael i drigolion y ddaear, herwydd dyfodiad y 
Shilo!” Y werinos a'u gwawdiasant, ac a'u 
lluchiasant â thom; a thra yr oeddynt yn 
gwneuthur gwrthwynebiad, cymerodd ymladd 
le. Swyddwyr heddwch a gyfryngasant; a 
chyda chryn anhawsder a gymerasant amryw o 
honynti fyny; y rhaia ddygwyd dranoeth ger 
bron Bridge, yr henadur, yr hwn a arddelwodd 
fachniaeth dros eu hymddygiad addas rhagllaw; 
ond gan nad oeddynt yn alluog i roddi hynv, 


SPI 


744 


STE 


cawsant eu hanfon yn ol i'r Compter hyd ddydd 
Gwener; ac yna eu rhyddau, avr yr amod na 
byddai iddynt wneyd yr un peth drachefn. 

Ymddengys fod cryn luaws o'r blaid hon wedi 
parhau yn Dyfneint (Devonshire,) lle yr oedd 
Joanna wedi bod yn byw. Neillluasant nid yn 
unig oddiwrth yr Eglwys Wladol, ond hefyd 
oddiwrth bob cyfundeb crefyddol arall; a dy- 
wedir iddynt, ar un tro, fod yn agos a llindagu 
un wraig, yr hon a gynygiodd eu gwrthwynebu. 
Ac mor ddiweddar a Rhagfyr, 1822, cyhoedd- 
wyd trwy gyfryngdod hysbysiad hirfaith yn yr 
“ Amseroedd Newydd,” (New 7imes,) am Rag- 
fyr 18, “ddarfod, ar y leg o'r mis hwnw, i 
Mrs. John Philips, Islington, esgor ar fab, i gael 
eì alw Daniel, Shêlo, Jwda, St. George Ren; 
gydag erfyniad ar i holl hiliogaeth Isaac ac 
Israel, i gymeryd sylw neillduol o hyn.” Pa beth 
a ddygwyddodd i'r St, Sior hwn, nis gwyddom. 
— Williams's Diet. 

SPENSIAID, plaid wlad-grefyddol, yn y gan- 
rif hon, a elwir felly oddiwrth un T. Spence, 
llyfrwerthwr teithiol, yr hwn a_ ffurfiodd fath o 
sefydliad, ar yr egwyddor ““fod holl ddynolryw 
yn gyfartal wrth natur, ac yn flaenoroli'r gyf- 
raith, a bod ganddynt hawl wastadol ac anaradl- 
adwy yn y ddaear a'i chynyrch naturiol; ac o 
ganlyniad fod gan bob dyn, dynes, a phleniyn, pa 


un bynag a fyddo o briod neu na fyddo, (canys an-. 


ian ac uniondeb nis gwyddantddim am fastardd- 
iaeth,) hawl dri-misol i ran gyfartal o ardrethau 
y plwyf y perthynant iddo trwy enedigaeth.” 
Gelwir hwn ganddo “Sefydliad Spensonia.” Y 
Crynodeb, allan o'r hwn y cymerwyd yr adrodd: 
iad uchod a gyfenwiîr ganddo yn gyfarwyddyd er 
cyfansoddi Miliaeth, neu Fyd Dedwydd. JIer- 
wydd hyn, yn nghyd â rhai cyfeiriadau at yr 
oruchwyliaeth Iuddewaidd, y sefydlai ychydig 
gysylltiad rhwng ei. gyfundraeth â chrefydd; 
oud nid oedd, yn wir, ond ychydig; canys ni 
pharchai ef orchymynion y ddeddf foesol, nac 
athrawiaeth yr efengyl. Caniatai pa fodd bynag 
Sabbath bob pumed dydd; ond nid oedd hwnw 
eithr cydd o orphwystra a difyrweh ; ac nid 
dydd i ddybenion crefyddol. — Philan. Gaselêe, 
1817, p. 00. ; ' 
SPINOSIAID, canlynwyr Uenedict Spinosa, 
Iuddew Portuguaidd enwog, yr hwn a fu farw 
yn yr Hague, yn 1677. Efe ydoedd byif gamp- 
Wr v Pantheistiaid, a'ì ysgrifeniadau a gawsant 
yagor o efiaith, herwydd fod ei gymeriad yn 
foesol; a bod ei iaith, yn gystal wyrth lefaru ac 
yserifenu' yn weddus a didramgwydd; yn wir, 
Vr oedd yn gymaint felly fel yr oedd llaweroedd 
ynei bleidio; gan feddwl ei fod yn cael ei gyhuddo 
ar gam o'r cyfryw egwyddorion, hr n ei Foes- 
ddysg (gwaith a gyhoeddwyd wedi iddo gael ei 


claddu,) y mae efe, pa fodd bynag, yn hollol 
fwrw ymaith y gorchudd, gan arddel y dyb, nad 
yw y Duwdod, (Gr. To Pan,) amgen enw arall 
ar y bydysawd, yn achosi rhestr o_ ysgogiadau 
angenrheidiol, neu weithredoedd, a hyny mewn 
canlyniad i'w effeithioldeb mewnol, anghyfnew- 
idiol, ac «nwythwynebol ei hun, 
SPINOBIALETHH, athrawiaeth Benedict Spin- 
osa, yv hwn a anwyd yn. Amsterdam, yn 1642. 
Darlunir hon gan Dr. Enfield fel y canlyn :— 
«Hanfod sylwedd yw bodoli. Nad oes mewn 


anian eithr un sylwedd, gyda dau ddullweddiad ; 
meddwl ac ymestyniad. Bod y defoydd hwn yn 
amrywiog-annherfynol, gan eì fod yn cynwys, yn 
ei hanfod ei hun, achosion angenrheidiol yr holl 
cyfnewidiadau trwy ba rai y mae yn myned. 
Nad ellir golygu y dichon unrhyw sylwedd 
achosi neu greu un arall; herwydd hyn, heblaw 
defnydd y bydysawd nad oes un arall; eithr bod 
pob petli yn gynwysedig yn, ac yn ddullwedd- 
iadau o'r sylwedd hwn, naill ai yn meddwl, nea 
yn ymestyn. Y sylwedd hwn y mae Spinosa yn 
ei alw yn Dduw, gan briodoli iddo berffeithderau 
dwyfol.” — Enfeld's. Philos. Pol II. pp. 881— 
Pr 

Fel hyn, medd Mr. Buck, gwneir y Duwdod 
yn unig weithredydd yn gystal a dyoddefydd, 
yn mhob drwg, yn gystal anianyddol a moesol. 
Os nad atheistiaeth yw yr athrawiaeth annuwiol 
hon, nis gwn beth ydyw. Y neb a chwenycho 
weled Spinosaeth yn cael ei gwrthbrofì mewn 
modd meistrolgar, darllened “ Deml Fywiol,” 
(Living Temple, yr anfarwol Howe, ledr. Atheist- 
iaebl, Pantheistiaud. 

STADHINIAID, plaid o'r Albigensiaid, yn 
esgobaeth bremen, y rhai, fel eraill o'u brodyr, 
a syhuddir zan y pabyddion o holl heresiau y 
Manicheaid; ac yn erbyn y rhai y cyhoeddodd 
pab Gregori IX. groesadaeth—crusade.. Mewn 
modd annedwydd, amddiffynasant eu hunain âg 
arfau cnawdol; a chawsant eu dinystrio. 

STANCARIAID, canlynwyr Francis Stancar- 
us, Proffeswr Hebraeg, yn Koningsberg, yn yr 
unfed canrif ar bymtles; yr hwn a ddysgai mai 
yn nghymeriad dyn yn unig yr oedd Iesu Grist 
yn cyfryngu; ac nid fel Duw-dyn. : Sylfaenai ei 
dyb ar eiriau Paul, 1 Tim.ii. 5. Nid yw yn 
ymddangos ei fod yn gwadu priodol Dduwdod 
Crist; ond mai ei amcan oedd gwrthwynebu 
Osiander, yr hwn a ymresymai yn erbyn haedd- 
iant cyfiawnder dynol y Gwaredwr bendigedig, 
Yn mhoethder y ddadl safodd Stancarus ar y 


“dy wrthwynebol; a haerodd'nad galluadwy 


oedd iddo gyfryngu na haeddu, eithr yn unig fel 
dyn. Ni ddygodd y ddadl hon un ffrwyth, amgen 
chwerwder a digasedd; yr hyn a derfynodd yn 
symudiad Stancarus i wlad y Pwyl. 

STAROBRESTIAID, neu yr Hen Ddefodwyr; 
plaid luosog o Neillduwyr iwsiaidd, y rhai a 
ddadleuant yn gadarn yn erbyn newyddiadau 
Nikon; ond na wrthwynebant urddiadau y fam 
eglwys. Yn 1795 yr oedd dwy eglwys Staradu- 
bose, a Yetka, yn cynwys 80,0000 o aelodau, 
ond er hyny y mae y rhai olaf wedi cael eu 
gwasgaru trwy erledigaeth, dros holl Rwsia a 
oiberia; a llawer o honynt a ffoisant yn 1764 i'r 
Pwyl, lle y tybir eu bod yn cynwys amryw fìl- 
oedd o aclodau. 

STAROVERTSIAID, credinwyr yr hen ffydd; 
enw a avddelir gan y Neillduwyr Rwsiaidd, a 
elwir Isbranieiaid; ond yr enw a gymhwysir 
atynt hwy yn gystal ag eraill, gan eu gelynion, 
yw ARuscolnieiaid.. Edr. Isbranieiaid. 

 STERCORARIAID, Llad. Stercorarnìi, (per- 
thynol i demen;) enw o wawd a gymhwyswyd at 
rai duwinyddion, yn y nawfed ganrif; y rhai a 
henent fod elfenau y cymun yn ddarostyngedig 
i'r un cyfnewidiadau a rhyw ymborth arall, Yr 
oedd hon yn yr amser hwnw yn ddadl nodadwy 


STO 


45 SUL 


iawn; a chafodd ei hachlysuro trwy fod rhai 
personau yu golygu mai peth anweddus oedd 
darostwng yr elfenau cysegredip, tan ddeddfau 
cyífredinol y cylla. Y blaenaf a.ystyriodd y 
pwnc hwn mewn modd ffurfiol ydoedd Origen ; 
a'i benderfyniad ydyw eu bod wedi eu cysegru 
trwy air Duw a gweddi, 

STOICIAID, plaid o athronwyr paganaidd, 
yr hon a sylfaenwyd gan Zeno, oddiamgylch 350 
o flynyddoedd cyn Crist. Derbyniasanteu henw 
oddiwrth gyntedd (Gr. S4og,) yn Athen, lle y 
traddodai Zeno ei lithiau, Eu hegwyddorion 
gwahaniaethol oeddynt:—Dod Duw yn anneill- 
iedig, anllygredig, a thragywyddol; ei fod yn 
meddianu doethineb a daioni anfeidrol; mai efe 
|. yw achos effeithiol holl ansoddau a ffurfiau peth- 
” au; ac mai efe yw cynaliwr a llywodraethwr 
| ;:gwastadol y byd : bod defnydd hefyd yn ei elfen- 
>au gwreiddiol yn anneilliedig a thragywyddol ; 
| a'i fod, trwy eíïeithioldeb grymus y Duwdod, 
wedi eì gynysgaeddu âc ysgogiad a ffurf; er fod 

Duw a defnydd yn bodoli erioed, eto bod dechreu- 


E adi gyfansoddiad rheolaidd presenol anian, yn 
| 


- ddeilliedig o'r caos afluniaidd a thywyìl; ac y 
” bydd iddo derfynu yn y goddaith cyffredinol, yr 
- hwn a ddarostwng y bydysawd i'w gyflwr de- 
> chreuol; y collir yr holl ífurfiau defnyddiol, y 
:> pryd hwnw, mewn un cruglwyth afluniaidd; ac yr 
'adunir holl anian fywiol âr Duwdod; y bydd i'r 
_ byd, pa fodd bynag, trwy weithrediad yr egwydd- 
or effeithiol, i adfodoli eto; ac y bydd i dduwiau, 
dynion, a holl anian reoleiddiedig, gael eu had- 
_ newyddu a'u dinystrio, mewn olyniad annher- 
: fynol; y bydd i bob peth gael ei adferyd ar ol 
chwyldroad y flwyddyn fawr; ac y bydd i'r hil 
ddynol, ddychwelyd i fywyd. “Tybiai rhai y 
byddi bob person unig ddychwelyd i'w gorf 
cyntefig; ond eraill a olygent y byddai i gyffelyb 
eneidiau gael eu gosod mewn cyflelyb gyrff. 

Yn mhlith y Stoiciaid, yr oedd y rhai a gred- 
ent hanfodiad yr enaid ar ol marwolaeth, yn 
golygu ei fod yn cael eì drosglwyddo i drigfan- 
au nefol y duwiau, lle yr erys hyd nes, yn y 
goddaith cyífredinol, y bydd i'r holl eneidiau, 
dwyfol yn gystal a dynol, gael eu llyncu i fyny 
yn y Duwdod: ond llaweroedd a dybient yn 
flaenorol i'w derbyniadi blith y duwdodau, y 
rhaid iddynt ymlanhau oddiwrth eu anmhur- 
edd a'u hanmherífeithderau mewnol, (rwy drigo, 
dros dymhor mewn rhyw ororau awyrawl 
rhwng y ddaear a'r planedau. Yn ol athraw- 
iaeth gyffredinol y Stoiciaid, y mae pob peth yn 
ddarostyngedig i dynghedfen wgus «mwrthwyn- 
ebol, hyd yn nod y duwiau eu hunain. Rhai o hon- 
ynt a ddarlunient y dynged hon mal cadwyn dra- 
gywyddol o achosion ac effeithiau; tra yr cedd 
eraill, yn dyfod yn nes at y gyfundraeth Gristion- 
ogol, yn ei darlunio megys yn deilliaw oddiwrth yr 
arfaethau dwyfol fia rhagluniaeth dragywyddol, 

Gwrthrych yr athronyddiaeth hon, os ystyrir 
y gyfundraeth mewn modd ymarferol, oedd di- 
feddianu dynion o'u nwydau a'u serchiadau. 
Dysgent gan hyny y gall dyn doeth fod yn 
ddedwydd yn nghanol arteithiau ; ac iddo ef nad 
oes dim pwys mewn dim allanol. Eu holl rin- 
weddau oeddynt yn cyfodi ac yn canoli ynddynt 
eu hunain; ac yr oedd eu prif wobr yn gynwys- 
edig mewn hunan-gymeradwyaeth. 


STYLIAID, Groeg 2XrvMoc; Llad. Stylus» 
colyfn; enw a roddir i fath o feudwyod, y rhai 
a safent yn ddiysgos ar benau colofnau, y rhai a 
godid er gweithrediad eu hamynedd, ac a arosent 
yno dros flynyddoedd, yn wrthrychau syndod a 
chanmoliaeth y werinos anwybodus. Yr ydym 
yn cael hanes am lawer o honynt mewn hen 
ysgrifeniadau, ac hyd yn nod mor ddiweddar a'r 
ddeuddegfed ganrif, pan y cawsant eu hollol 
lethu. 

Sylfaenydd y drefn hon ydoedd Simeon o 
Syria, meudwy nodadwy yn y bumed ganrif, yr 
hwn, ar y cyutaf a gymerodd ei orsaf ar golofn 
o chwech cufydd o uchder; yna ar un arall o 
ddeuddeg cufydd; ar un arall o ddau gufydd ar 
hugain; ar un arall o dri deg chwech ; ac ar un 
arall o ddeugain eufydd. Treuliodd dri deg saith 
o flynyddoedd ei einioes, yn y modd hwn. Penau 
y colofnau hyn nid oeddynt amgen tair troedfedd 
o dryfesur. Cylchynid hwynt gan ganllaw, yn 
cyrhaeddyd hyd y gwregys, yn gyffelyb i ar- 
eithfa. Nid oedd dim llei orwedd arnynt. Y 
Ffacwiriaid, sef crefyddolion y dwyrain, hyd 
heddyw, ydynt yn dynwared y fuchedd anfudd- 
iol, ynfyd, a choel-grefyddol hon. 

SUL, Llad. Sol; enw y dydd cyntaf o'r wyth- 
nos, yn mhlith y Cymry cyntelig a diweddar, 
Yr achlysur o hyn, tebygol, oedd iddynt enwi 
dyddiau yr wythnos ar enwau y saith planed, y 
rhai a addolent; ac am mai yr haul oedd y brif 
blaned, a phrif dduw ein bynafìaid, yr hwn a 
addolent, dan yr enwau Deli, Plenydd, Heilyn, 
ac Apollo, galwasant y dydd cyntafo'r wythnos, 
yr hwn a gysegrasant i'w anrhydedd, wrth ei 
enw ef; sef Sul, neu dduw Sul. dr. Derwydd- 
on. Herwydd yr un rheswm y galwai y Llad- 
inwyr ef, Dies Solis; a'r Saeson, Sunday. Yn 
y gwrthwyneb, tybia rhaî, mai enwi y saith 
planed a ddarfu ein henafiaid, ar unwau saith 
ddyddiau yr wythnos; gan roddi y flaenoriaeth 
i'r haul, am mai efe, fel y sylwyd, yw y brif blan- 
ed; ond hid yw yn ymddangos fod un rheswm dros 
feddwl hyny amgen dychymyg yn unig. 

Heblaw ““y dydd cyntaf o'r wythnos,” yr 
unig enw ysgrythyrol ar y diwrnod tan sylw, 
yw “' Dydd yr Arglwydd.” At y seithfed dydd 
yn unig y mae yr ysgrythyr yn cymhwyso yr 
enw Sabbat/. Y mae Jlaweroedd yn barnu nad 
gweddus i Gristionogion yw arferyd enw pagan- 
aidd ar ddydd Crist; eithr mai eu hanrhydedd 
fyddai arferyd yr enwau ysgrythyrol; gan ei 
alw naill ai “Dydd yr Arglwydd,” neu “Y 
dydd cyntaf o'r wythnos.” Y mae eraill yn 
meddwl, gau mai Crist yw ““ Haul Cyfiawnder” 
—““ Y gwir Oleuni, yr hwn sydd yn goleuo pob 
dyn sydd yn dyfod i'r byd,” nad oes un anadd- 
asrwydd mewn galw ei ddydd ef yn “Ddydd 
Sul.” Ircylíryw gellid gofyn am reswm dros 
gydffuríio â'r ddefod baganaidd o alw yr ail 
ddydd o'r wythnos yn ddydd Lun; y trydydd 
yn ddydd Mawrth, &c. Dichon mai y Cyfeill- 
ion sydd yn ymddwyn nesaf i'w lle yn hyn o'r 
holl Gristionogion presenol. Edrych Cyfeillion, 
Sabbath. 

SULIEN, enw amryw o Hen Gymry parchus 
a dysgedig; yn neillduol Sulien, Esgob y 
Ddewi, yn 1077. Gwedi diwyd gyflawni dyled- 
swyddau pwysfawr y swydd hono dros bum 


SWE 


746 


SWE 


Ur E——————————— 


mlynedd, dywedir iddo ei rhoddi i fyny; ac i un 
Abraham gael ei gysegru yn eileef. Bu Ab- 
raham farw 1079; pan y cymhellwyd Sulien ï 
gymeryd gofal yr esgobaeth o'r newydd. A hyn 
cydsyniodd; a chadwodd hi hyd ei farwolaeth, 
yr hon a ddygwyddodd yn 1088. | 

Yn amser esgobaethol diweddaf Sulien, yr ym- 
welodd Gwilym y gorchfygwr, Duc Normandy, 
âr eglwys gadeiriol Ty Ddewi; ac y cyfranodd 
lawer o roddioni eglwysi, esgobion, offeiriaid, 
mynachod, a mynachlogydd y dywysogaeth. 

Y Sulien hwn ydoedd dad yr enwog Rhydd- 
march, yr hwn a'i canlynodd ef yn yr esgobaeth ; 
aci'r hwn yr oedd mab o'r enw Sulien, am yr 
hwn y dywed Caradog, “mai efe oedd y doeth- 
af mewn cynghor; y mwyaf enwog mewn dysg- 
eidiaeth ac iawn-ffyddiaeth, o holl offeiriaid es- 
gobaeth Ty Ddewi; a'r mwyaf diwyd yn ei oes 
i wrthwynebu drygionia chreulondeb.” J7am. 
Cref. Cant. XI. t. d. 263, 264, 268. 

SULNYASIAID, addolwyr cardoteiol Shivu ; 
y rhai ydynt yn dra lluosog yn Bengal, eithr yn 
mhell o fod yn gyfrifol yn ngolwg eu cydwlad- 
wyr. Y maent yn llychwino eu cyrff â lludw 
elêd; yn gwisgo brethyn cul fel gwregys am eu 
lwynau; ac yn gorchuddio eu cyrff â brethyn 
coch. Y mae y gwallt celfydd a wisgir gan rai 
o'r dynion hyn yn cyrhaeddyd i lawr hyd at eu 
traed; ac yn fynych y mae wedi ei lenwi i'r fath 
raddau o dom gludiog fel y mae yn glynu wrth 
ei gilydd fel rheffyn. Rhai o honynt agylymant 
ddanedd moch, wrth eu breichiau, fel addurn- 
iadau; ac erailla gerddant yn noethlymynion. 
Y rhai anrhydeddus o honynt ydynt yn proffesu 
byw mewn cyflwr o weddwdod, heb ymborthi ar 
gig na physgod, ac îro eu cyríf âg enaint.— 
Ward's Hindoos, Vol. II, p. 191. 

SWEDEN BORG,—Emanuel Swedenborg, 
coeg-weledydd hynod, a sylfaenwr plaid yn cy- 
meryd ei henw oddiwrtho ydoedd fab Jasper 
Swedberg. Esgob Sakara, yn Sweden; ac a 
anwyd Ion. 29, 1689. Yn 1710 dechreuodd ei 
deithiau yn Lloegr, Holand, Ffrainc, a'r Ellmyn; 
ac ar ei ddychweliad i'w wlad gynhenid tynodd 
sylw y brenin, yr hwn a'i dyrchafodd i fysg y 
pendefigion, trwy ei wneuthur yn Farwn. Yr 
oedd efe yn aelod o'r athrofa wybodaethol Swed- 
aidd, a hynododd ei hun, trwy ei fyfyrdodau 
llwyddianus mewn hanesyddiaeth anianyddol; 
yn neillduol mewn delidiaeth, ar yr hon y cy- 
hoeddodd waith yn dair cyfrol un plyg. 

Heb ymfoddloni ar ei gynygioni dreiddio i 
gelloedd dirgelaidd y byd defnyddiol, y Barwn 
yn rhoddi y ffrwyn i'w ddychymyg galluog, a 
hwyliodd i fyd yr ysbrydoedd, a gafodd fynych 
a digyfrwng gyfrinachau â bodau ysbrydol, ac 
a ífafrwyd â datguddiadau ardderchog arhyfedd- 
ol. Un diwrnod, yn myned trwy Cheapside, yn 
Nghaerludd, syrthiodd yn ddisymwth i lawr ar 
ei hyd; a phan y gofynodd cyfaill ag oedd gydag 
ef yr achos o hyny, atebodd,—“ Ai nid ydych 
yn gweled Moses yn myned heibio?” Ar yr 
hyn y sylwyd mewn modd addas y gallasai y dyn 
a fedrai weled Moses yn myned trwy Cheapside 
weled un peth arall. Sicrhaii'r Arglwydd am- 
lygu ei hun iddo ef yn y flwyddyn 1742, trwy 
ymddangosiad personol dysglaer, ac iddo ar yr 


un pryd agor eilygaid ysbrydol ef, fel yr oedd 


yn wastadol yn alluog i ganfod a chyfeillachu 
âg ysbrydion ac angylion. O'r pryd hwnw allan 
dechreuodd argraffu a chyhoeddi amryw bethau 
rhyfedd, y rhai ebe fe, a gawsant eu datguddio 
iddo, yn nghylch y nef ac uffern, cyflwr dyn- 
ion wedi marw, addoliad Duw, ystyr ysbryd- 
ol yr ysgrythyrau, yr amrywiol ddaearoedd yn y 
bydysawd, yn nghydâ'u trigolion; gydag am- 
rywiol o bethau dyeithr eraill. 

Bu Swedenborg fyw amarw yn y cyfundeb 
Lutheraidd; ond yn wastadol proffesai y parch 
mwyaf i Eglwys Wladol Lloegr. Golygai Iesu 
Grist fel gwir berson y Tad, Hanfod Ddwyfol yr 
hwn oedd yn gwasanaethu yn lle enaid dynol 
iddo; a chredai fod ei ddynoliaeth, wedi iddi 
gael ei pherffeithio, trwy ei ufydd-dod a'i ddy- 
oddefiadau, wedi cael ei duwioli neu ei dwyfoli. 
Gyda golwg ar y Drindod Santaidd, er ei fod yn 
gwrthod y golygiad o dri pherson gwahanol, 
megys yn anghyson âg Undod y Duwdod, eto yr 
oedd yn caniatau hanfodiad tair egwyddor, elfen, 
neu gymeriad gwahanol hanfodol yn y Duwdod; 
sef yr hanfod neu y cymeriad dwyfol, trwy rin- 
wedd pa un y mae yn cael yr enw Tad, neu Gre- 
wr; yr hanfod, egwyddor, neu y cymeriad dyn- 
ol, unedig â'r un dwyfol yn mherson Iesu Grist, 
yn rhinwedd yr hwn y gelwir ef yn Fab, ac yn 
Brynwr ; ac yn olaf, yr hanfod neu yr egwyddor 
ddeilliedig, yn rhinwedd yr hon y mae yn cael ei 
alw yn Ysbryd Glan, Yn mhellach, y mae efe 
yn honi fod yr ysgrythyrau santaidd yn cynwys 
tair o ystyriaethau gwahanol, y rhai a elwir 
nefol, ysbrydol, a naturiol, y rhai a unwyd â'u 
gilydd trwy gyfatebiadau; ac yn mhob ystyr 
mai gwirionedd dwyfol ydynt, wedi eu cyfaddasu 
yn neillduol at angylion y tair nef, ac hefyd at 
ddynion ar y ddaear. Dywedir fod y wybodaeth 
hon o gyfatebiadau, wedi bod ar goll dros rai 
miloedd o flynyddoedd, sef o amser Job; ond 
yn awr ei bod wedi ei hadnewyddu gan Emanuel 
Swedenborg, yr hwn sydd yn ei defnyddio fel 


. allwedd ystyr ysbrydol, neu fewnol yr ysgrythyr 


lân ; pob dalen o'r hon, medd efe, sydd wedi ei 
hysgrifenu â chyfatebiadau; h.y., trwy y cyf- 
ryw bethau yn y byd naturiol, ag ydynt yn cyf- 
atebu ac yn arwyddo pethau yn y byd ysbrydol. 
Y mae efe yn gwadu iawn, neu aberth dirprwyol, 
gan haeru nad oedd aberth Crist yn gynwysedig 
mewn dyoddef y gosb ddyledus i bechaduriaid, 
eifhr yn nghysegriad o bob egwyddor, neu elfen, 
o eiddo ei natur ddynol, i'r Duwdod. Hefyd 
y mae yn gwrthod rhag-arfaethiad, etholed- 
igaeth anamodol, cyfiawnhad trwy ífydd yn unig, 
adgyfodiad y corff defnyddiol, dyfodiad personol 
Crist i farnu'r byd, &c.; ac mewn gwrthwyneb- 
iad iddynt, yn honi fod dyn yn feddianol ar 
ewyllysrydd mewn pethau ysbrydol; nad ywiech- 
ydwriaeth yn gyrhaeddadwy heb edifeirwch, sef 
heb ymwrthod â gweithredoedd drygionus am eu 
bod yn bechodau yn erbyn Duw, a byw buchedd 
o gariad a ffydd, yn ol y gorchymynion; bod 
dyn yn uniongyrchol ar ei farwolaeth, yn adgy- 
fodi mewn coríf ysbrydol, yr hwn oedd yn gyn- 
wysedig yn ei gorff defnyddiol ef; ei fod, yn y 
corff ysbrydol hwn yn byw byth, naill ai yn y 
nefneu yn uffern, yn ol ansawdd ei fuchedd 
flaenorol; a bod eneidiau yn byw yn y nef, yn 
ol y genedl y perthynant iddi ar y ddaear, Âr 


a 


SW. 


engraifft, bod y Dutchiaid yn cyfaneddu y rhan 
| ddeheuol o'r nef; y Swediaid y rhan ogleddol; 
|a'r Saeson y canol,—anrhydedd â pha un y 
| cawsant hwy eu cynysgaeddu, herwydd y goddef- 
|iad a'r rhyddid sydd yn eu plith, yn nghyd â'r 
derbyniad a roddasent i'r wir ffydd. Yn mhell- 
ach, y byddi ddefodau teuluaidd y gwahanol 
genhedloedd, eu dull ofyw, &c., i gael eu parhau 
| mewn cyflwr i ddyfod; fod y Crynwyr yn cael 
| eu cau o'r nef; ac na chaiff” y Morafiaid yn unig 
ond edrych trwy y drws. Yn mherthynas i'r 
| holl ranau hyny o'r ysgrythyrau, y rhai, yn gyff- 
| redinol, y tybiwyd eu bod yn golygu dinystr y 
| byd (rwy dân, yr hyn a elwir yn gyflredin y farn 
| ddiweddaf, y dylid ei deall, yn ol y rhagddywed- 
|. edig wybodaeth o gyfatebiadau, nid am ddinystr 
“byd trwy dân, ond am ddinystr neu derfyniad 
| yr eglwys Gristionogol bresenol, yn mhlith Pab- 
'>yddion a_ Phrotestaniaid, o bob dull ac enw; a 
_ bod y farn ddiweddaf hon wedi cymeryd gweith- 
redol le yn y byd ysbrydol, yn y flwyddyn 1757; 
bod ail ddyfodiad Crist, a dechreuad yr eglwys 
Gristionogol newydd, i'w cyfrif o'r pryd hwnw ; 
aac mai yr un yw hon a'r nef newydd a'r ddaear 
newydd yn y Datguddiad; yn nghyd â'r Jeru- 
-salem Newydd yn disgyn o'r nef,syr hon, fel y 
-datguddiwyd i'r Barwn, sydd yn awr yn hanfodi 
:>yn weithredol yn nghanol Affrica. I'r dyben i 
“pael hon allan, aeth gwr o Sweden, o'r enw 
—“ Watstrom, mewn cymdeithas â Sparman, y natur- 
iaethwr, i'r cyfandir hwnw; ac i'r un perwyl y 
mae dwy drefedigaeth wedi eu sefydlu; un yn 
“ Messrata; a'r llall yn Sierra Leone. 
Y mae holl waith Swedenborg, (yr hwn sydd 


yn cynwys amryw gyfrolau,) wedi cael ei gyf- | 


ieithu i'r Saesonaeg; a chafodd cymdeithasau eu 
ffurfio yn Manchester a lleoedd eraill, i'r dyben 
i'w adgyhoeddi a'i ledaenu. Bu y Barwn farw 
yn Nghaerludd, yn y flwyddyn 1772, a chafodd 
ei gladdu yn yr eglwys Swedaidd, yn Mhetrual 
y Tywysog, (Prince's Sguare.) 

SWEDENBORGI1AID, canlynwyr y rhag- 
ddywededig Farwn Swedenborg; y rhai a geir 
yn benaf yn Sweden, Lloegr, ac yn Unol Daleith- 
iau America. Y mae eu rhifedi yn Lloegr o 
ddwy i dair mil... Dywedir fod haner cant oleiaf 
o weinidogion Eglwys Wladol Lloegr, heblaw 
amryw filoedd o raddau eraill, nad ydynt yn 
aelodau gweithredol o'r gymdeithas, yn pleidio 
ac amddiffyn yr athrawiaeth. Y mae y Sweden- 
borgi»aid yn cynal cyfarfod blynyddol yn Hawk- 
stone, yn sir Mwythig, ac y mae ganddynt 
Gynadledd Gyffredinol, wedi ei chyfansoddi o 
weinidogion a chenhadau, o wahanol gynulleid- 
faoedd. Y mae pleidwyr Swedenborgiaeth wedi 
cynyddu yn y blynyddoedd diweddaf yn fawr yn 
Sweden; ond mewn gwledydd eraill ar y Cyfan- 
dir, nid ydynt ond ychydig o rifedi., 

Yn ngogledd America y mae ganddynt Gym- 
anfa Gyffredinol yn Baltimore, mewn cysylltiad 
â'r hon y mae chwech o weinidogion yn urddo, 
ac wyth yn addysgu, yn nghyd a deg trwydded- 
og. Y mae ganddyntyn y cwbl ddwy ar hugain 
o gymdeithasau rheolaidd, yn nghyd â naw a 
thriugain o leoedd yn y rhai y derbynir eu hath- 
rawiaeth 

Y blaid hon, fel yr ymddengys oddiwrth yr 
hanes flaenorol o brif egwyddorion ei sylfaenwr, 


SWI 


Eu dull o esbonio 
yr ysgrythyrau sy'n hollol anghydgordiol â 
plob egwyddor berthynolilythyregaeth ac es- 
boniadaeth gywir; ac o angenrheidrwydd yn 
tueddu i wneyd y meddwl yn ansefydlog, ac i'w 
osod yn anrhaith i'r penchwibandod gorwylltaf 
ag y mae'r dychymyg dynol yn alluog o'i achosi 
neu ei goleddu. 

Y maent yn arfer bedydd a swper yr Arglwydd, 
bedydd esgob, a gweinyddiad priodas, ar ol 
cyflawni y ddefod arferedig yn yr eglwys; yn 
nghyd â gwasanaeth angladdol. Eu ffurf eglwys- 
ig sydd yn dynesu at Annibyniaeth ; ond nid yw 
ei dysgyblaeth eto wedi cael ei sefydlu yn ddi- 
gonol. Y mae pob ymgeisydd am y weinidog- 
aeth yn analluog o dderbyniad hyd nes y byddo 
yn gyntaf wedi cymeryd ei fedyddio i'r ffydd 
newydd. Trefn gweinyddiad bedydd yw, “ Yr 
wyf yn dy fedyddio di i enw yr Arglwydd Iesu 
Grist, hwn sydd Dad, Mab, ac Ysbryd.” Nid 
all Sabeliad ddymuno dim gwell. 

SWINGLIAID, canven o'r Diwygwyr, a elwir 
felly oddiwrth Zwinglius, y diwygiwr Swisaidd 
enwog, yr hwn a wahaniaethai oddiwrth Luther, 
yn benaf, yn mherthynas i swper yr Arglwydd. 
Honai ef nad oedd y bara a'r gwin eithr arwydd- 
ion yn unig o gorff a gwaed Crist, tra yr oedd 
Luther yn credu cyd-sylweddiad. Edrych Cyd- 
sylweddiad. 

SWINGLIUS,— Ulcricus Zwinglius, neu UJric 
Swinglius, a anwyd Ionawr 1, yn Wildhaus, pen- 
tref yn swydd Tokenburg, yn Switzerland. Ei 
dad ydoedd wr gwledig, eithr a berchid yn gy- 
ffredinol. Yr arwyddion cynarol o gyneddfau 
godidoo a ymddangosasant yn Ulricieuanea bar- 
asant i'w dad benderfynu ei ddwyn ef i fyny i'r 
weinidogaeth. I'r perwyl hwn danfonodd ef, yn 
gyntafi Basel, ac ynai Peru, lle yr oedd ysgol 
oddysgeidiaeth loyw wedi cael ei sefydlu yn ddi- 
weddar. Yr addysg a dderbyniodd yno ydoedd 
yn benaf yn yLladinaeg. Yn awyddus i ddyogelu 
yr awdurdod a fwynhaent, cynygiasant rwydo 
Swinglius ieuanc, yn mhlith eraill, â'u cyfeiliorn- 
adau a'u defodau coel-grefyddol; a chan gymer- 
yd mantais ar annoethineb gwr ienane wedi ei 
adael yn hollol heb gynghorwr, llwyddasant i 
enill ei gydsyniad i ddyfod i drigo yn eu cwfaint, 
hyd nes y delaii oedran addas i ddechreu ei 
brawf-gyflwr. Anfoddlonodd tad Swinglius yn 
fawr wrth yr ymddygiad hwn o'i eiddo, a gor- 
chymynodd iddo ymadael â Bern, a myned i 
Vienna, prif-ysgol yr hon ddinas ydoedd wedi 
enill enwogrwydd mawr. Gwedi treulio dwy 
flynedd yn Vienna, dychwelodd Swingliusi dy 
ei dad, ond ni thrigodd yno yn hir. Nid oedd y 
wybodaeth a gyrhaeddodd eisioes yn ddigoniddo. 
Chwenychai ychwanegu at ei ystor a defnyddio 
yr hyn oedd wedi ei gyrhaeddyd. Dychwelodd 
gan hyny yr ail waith i Basel. Sefyllfa addysg- 
wr wedi dyfod yn wag, cafodd y swydd ei hym- 
ddiried i Swinglius, yr hwn nid oedd ond prin 
deunaw oed, ac efe a lafuriodd yn llwyddianus i 
rwyddhau ac anog gwybodaeth o'r ieithoedd 
gwreiddiol. Dyledswyddau ei swydd, nid oedd- 
ynt, mewn un wedd, yn alluog i lyncu fyny holl 
feddwl Swinglius; herwydd hyny parhaodd i 
ddysgu, yn gystal ag i addysgu. Yn y cyfamser 


748 


SWI 


SWI 


nid esgeulusodd y myfyrdodau priodol i'r broffes, 
i'r hon yr oedd wedi ei fwriadu gan ei dad. 

Yn Basel, cafodd Swinglius ei raddio yn 
Athraw y Celfyddydau. Yn nghanol y llafur 
dyfalaf, a'r gorchwylion caletaf, yr oedd Swing- 
lius y eydymaith difyraf a hyfrydaf. Gwedi 
cyfaneddu o hono dros bedair blynedd yn Basel, 
bwreeisiaid Glaris, prif dref y cantrefa gyf 
enwid felly, a'i dewisasant ef yn weinidog. Der- 
byniodd y cynyg, yr hwn a'i dyg yn nes at ei 
deulu: ac wedi ei urddo, symudodd yno. Modd 
y gallai gyflawni dyledswyddau y weinidogaeth 
ymddiriedwyd iddo yn well, meddyliodd Swing- 
lius ei fod yn sefyll mewn diffyg o helaethach 
graddau o ddysgeidiaeth nag oedd yn ei feddiant 
eisoes. IÍerwydd hyny, penderfynodd adym- 
aflyd yn ei fyfyrlo4au duwinyddol, Darlleniad 
manylaidd o'r Testament Newydd oedd blaen- 
ffrwyth ei ymchwiliadau, I'r dyben i ddyfod 
yn fwy cyfarwydd yn Epistolau Paul, copiodd y 
testun gwreiddiol a'i law ei hun, gan ychwan- 
egu ar yr ymylau amryw nodiadau allan o weith- 
ion tadau yr eglwys, yn nghyd a'i sylwadau ei 
hun. Cafodd sylw Swinglius ei droi yn awr at 
y rhanau hyny o'r ysgrythyr a ddyfynir yn 
nghanon yr offeren, a'r rhai hyny a wasanaeth- 
ant fel sylfaen gorchymynion mwyaf hanfodol yr 
eglwys Babaidd. 

Wedi ymdrechu esbonio y testun wrtho ei hun, 
gwnaeth Swinglius ei hun yn gydnabyddus ag 
esboniadau duwinyddion eraill, yn neillduol tad- 
au yr eglwys. Oddiwrth y tadau aeth Swing- 

' lius yn mlaen at awdwyr tywyll yr oesoedd ca- 
nol; a buan y buasai eu hymadroddion anghel- 
fydd, a'u golygiadau afresymol, wedi ei ddiga- 
loni, oni buasai ei fod yn chwenych cyraedd 
gwybodaeth fanylaidd o sefyllfa Cristionogaeth 
yn ysbaid yr oesau tywyllion hyny. Nid oddi- 
ar gywreinrwydd yn unig yr ymaflodd Swinglius 
yn y myfyrdodau hirfaith a phoenus hyn; ond 
er mwyn sefydlu ei ffydd ar sylfaen gadarn ac 
anysgogadwy. Profodd canlyniad ei ymchwil 
yn groes hollol i'r hyn yr oedd yn ci ddysgwyl. 
Amryw esboniadau Pabaidd o'r Ysgrythyrau 
santaidd, a ymddangosasant yn awr iddo ef yn 
anghywir; a chanfu yn eglur fod cyfnewidiadau 
mawrion wedi cymeryd lle yn nhrefn addoliad 
Duw. Pa nesaf i'w ffynon yr oedd yn erlyn 
Cristionogaeth, lleiaf llwythog o'r defodau llu- 
osog, yn y rhai yr oedd ei gydoeswyr yn gosod 
hanfod crefydd, yr oedd yn ei chael. Yn nghyf- 
rif Swinglius, hefyd, yr oedd awdurdod bron an- 
nherfynol yr offeiriaid, yn ymddangos yn groesi 
egwyddorion yr efengyl. Nid oedd efe heb fod 
yn ymwybodus fod y corff oífeiriadol yn awr yn 
galw am luniaethiad gwahanol oddiwrth yr un 
cyntefig; ond golygai yn mhell o chwenych ym- 
ddidoli oddiwrth lywodraeth y swyddog gwladol, 
y dylasai gweinidogion yr allor, ddangos eu 
hunain yn esiampl o ymostyngiad i'r llywodraeth. 
Gan nad pa mor uniawn yr oedd y golygiadau 
hyn yn ymddangos i Swinglius ei hun, nid oedd 
efe mewn un brys i'w datguddio yn gyhoeddus; 
eithr ymfoddlonodd ar eu darostwng i ystyriaeth 
ychydig wyr dysgedig, â'r rhai yr oedd efe yn 
cynal gohebiaeth wastadol. Canlynodd owinglius 
y drefn hon dros ysbaid y deng mlynedd y bu 
efe yn aros yn Glaris, 


Dwy waith yn ysbaid ei | 


arosiad yno, y galwyd Swinglius gan y Jlywodr- 
aeth i fyned gyda'r fyddin, yn sefyllfa caplan. 
Gan fod enwogrwydd Swinglius yn uchel, cafodd 
alwad i Zurich, a'i sefydlu yn bregethwr yn yr 
eglwys gadeiriol yno, yn Rhagfyr, 1518, er galar 
mawr i'w blwyfogion y rhai a adawsai. Yn 1522, 
cyhoeddodd draethodyn, ar y modd i gadw y 
Grawys. Cynhyrfodd y gwaith hwn (y cyntaf a 
gyhoeddodd Swinglius,) ddigofaint y 'blaid bab- 
aidd yn ei erbyn. Galwodd Swinglius gymanfa 
er terfynu yr ymryson yn nghylch crefydd, trwy 
senedd Zurich, Ionawr 29, 1523. Cynwysai ei 
athrawiaeth mewn tri deg saith o osodiadau, y 
rhai a gredai fod yn hollol gyson â'r efengyl. 
Ar derfyniad yr ymgynghoriad, cyhoeddodd cy- 
manfa Zurich weithred yn ffafr Swinglius yn 
fawr; ac yn wir, yr oedd yr holl gyflawniad yn 
adlewyrchu anrhydedd mawr ar ei egwyddorion. 
Mewn canlyniad i gyhoeddiad y weithred hon, 
enillodd athrawiaeth Swinglius dir, yn gyffred- 
inol trwy holl gantref Zurich, dan y cymeriad 
o wirionedd efengylaidd. 

Yr oedd Swinglius, modd bynag, yn bender- 
fynol i berffeithio ei fwriad gyda golwg ar ddwyn 
yr athrawiaeth ddiwygiedig i mewn i Switser- 
land; herwydd hyny, cymhellodd y senedd i 
alw yn nghyd gymanfa newydd. Cyfarfu hon 
Hydref 26, 1523; a'r ddadl oedd yn nghylch 
addoliad a delwau. Penderfynodd y gynadledd 
hon nad oedd dim delwau i gael eu caniatau yn 
mysg Cristionogion. Yn y gynadledd nesaf, 
ymddyddanwyd yn nghylch yr offeren; yr hon 
yr honai Swinglius nad oedd yn aberth. Cy- 
hoeddasant mewn canlyniad yr un ddedfryd ar 
yr offeren. Y penderfyniadau, modd bynag, ni 
chawsant eu derbyn trwy hell Switserland. Can- 
trefi Bern, Glaris, Basel, Schaffhausen, ac Apen- 
zel, a'u gwrthodasant. Fel hyn yr oedd ym- 
drechiadau cymanfa Baden mor .bell o wanhau 
plaid y Diwygiwr, fel na wnaethant ond ei cha- 
darnhau. Yn y flwyddyn 1527, amrywiol goríf- 


- oraethau o gautref Bern a gyfarchasant y senedd 


am ddifodiad yr offeren, a sefydliad yr addoliad 
a benderfynwyd yn Zurich. Yn y cyfamser 
gwnaed parotoadau yn Bern, er rhoddi y radd 
uwchaf o bwysfawrogrwydd i'r gymanfa, Yr 
oedd Haller yn dirfawr chwenych cynrychioldeb 
Swinglius. Aeth gan hyny i Bern, yn nghym- 
deithas amryw dduwinyddion Swisaidd ac Ell- 
mynaìdd, y rhai a ymgyfarfuant oll yn Zurich, 
yn y flwyddyn 1527. Mor gynted ag y cyrhaedd- 
odd Swinelius Bern, dechreuodd eisteddfodau y 
gymanfa, yn y rhai yr oedd y prif gyngor yn 
cynorthwyo fel coríf... Ymdriniwyd â'r Deg Go- 
sodiad cyfansoddedig gan Hallor, y rhai a gyn- 
hwysent brif bynciau athrawiaeth Swinglius yn 
olynol.  Swinglius a'i bleidwyr a'u hamddiffyn- 
asant hwynt mor llwyddianus, fel yr enillasant 
rifedi mawr o'r offeiriaid i'w hochr. Bu y gyn- 
adledd yn Bern o wasanaeth mawr i achos y 
Diwygiad, frwy yr anrhydedd a_ adlewyrchwyd 
ayni gan undeb cynifer o wyr enwog. Mabwys- 
iadodd y dref yr addoliad diwygiedig, ac yn ys- 
baid pedwar mis, canlynodd holl gorffolaethau 
y cantref eu hesiampl. Yn 1525, cyhoeddodd 
Swinglius ei lyfr, “|)e vera et falsa Religione.” 

Yn y ílwyddyn 1531, cyfododd rhyfel gwladol 
yn Switserland, rhwng y pum cantref ag oeddynt 


SWP 


749 


SWP 


yn parhau i lynu wrth gyfeiliornadau y grefydd 
Babaidd, a chantrefi Zurich a Bern, y rhai a am- 
ddiffynent achos y diwygiad mewn modd cadarn, 
pan y gorchfygwyd y rhai olaf yn eu tiriogaeth- 
au eu hunain, gyda cholled o bedwar cant o wyr, 
Cafodd Swinglius, yr hwn a aethai gyda byddin 
y diwygwyr, dan y cymeriad o gaplan, (gan mai 
| defod y Swisiaid oedd anfon eu prif weinidog i'r 
rhyfel fel caplan,) ei ladd, yn y seithfed flwydd- 
yn a deugain o'i oedran; ac wrth farw, clywyd 
ef yn dywedyd fel y canlyn :—*' A ellir ystyried 
hyn ynadfyd? Wele, yn wir hwy a allant ladd 
y corff, ond ni allant ladd yr enaid.” Cafwyd 
gafael yn ei gorff gan y Pabyddion, a hwy a'i 
llosgasant ef yn lludw. . 
. Yr oedd Swinglius yn wr o ddysg angbyffred- 
'in. Yr oedd eì feddwl wedi ei ystorio o wybod- 
aeth fuddiol; ac yr oedd ei sel yn achos crefydd 
wedi ei thyneru â doethineb a chymedroldeb. 
_Ei feddwl pur a chraffus, a'i harweiniodd yn 
“forei ymofyn am lwybrau y gwirionedd efengyl- 
aidd hwnw, yr hwn gyda. diysgogrwydd cyson a 
gadwodd hyd angau. Y mae yr anrhydedd o 
_godi amryw wyr cyffelyb i'r diwygiwr teilwng 
-hwn, i'r rhai y bydd olafiaid yn ddyledwyr byth- 
-ol, yn perthyn i Switserland. * 
- SWILDER, (swil,) eywilydd, gwylder; y 
-rhai gwel. 
“* SWMIAID, (swm,) Saes. Summists; enw a 
'roddir i'r duwinyddion ysgolheigaidd hyny y 
rhai a gynygiant eu gosodedigaethau, mewn 
gweithion a elwir Swmme Theologie. Cafodd 
'yr enw ei gymhwyso ar y cyntaf mewn ffordd o 
-weniaith at Thomas Aguinas, yr hwn a gyhoedd- 
odd ei waith enwog mewn duwinyddiaeth, dan 
yr enw Summa totius Theologioe; trwy yr hyn 
y lleihawyd y parch a delid i “ Lyfr y Moes- 
eiriau” yn fawr, cyfansoddedig gan Peter Lom- 
bard. 

SWPER, Saes. supper ; cwynos, neu y pryd 
olaf o'r dydd; ac yn mhlith y dwyreiniaid,* y prif 
bryd, yr hwn a gymerent yn y gauaf oddeutu 
pump o'r gloch; ac yn yr haf oddeutu chwech. 

Yn gyffelybiaethol, y mae arlwyadau yr efeng- 
yl, a thywalltiad barnedigaethau Duw ar ei elyn- 
ion, yn cael eu galw yn swper, Luc xiv. 16, 17, 
24; Dat. xix. 17. I ddynodi eu rhagoriaeth, 
helaethrwydd y darpariadau, a lluosogrwydd y 
gwahoddedigion a'r gwestwyr, gelwir y blaenaf 
yn “Swper mawr,” Luc xiv. 16; Esa. xxv. 6; Dat. 
vii. £—9. Yr oruchwyliaeth rasol olafo eiddo 
Duw tuag at ddynolryw yw yr efengyl, Heb. ii. 
l—4; x. 26——29. 

SWPER YR ARGLWYDD, (Kvpiaxov 
Ôurvov;/J un o enwau ysgrythyrol yr olaf o 
ddwy ordinhad yr efengyl, sef y cymun, 1 Cor. 
xi. 20. 

Herwydd y cyffelybrwydd rhwng ymrwymiad 
y cymunwyr i Grist, â llw y milwyr Rhufeinig 
gynt, trwy yr hwn yr addunedent ffyddlondeb 
i'w cadfridog, gelwir yr ordinhad hon yn fynych 
yn sacrament. Edr. Sacrament. Gan nad yw 
sacrament yn enw ysgrythyrol, y mae llawer yn 
ameu y priodoldeb a'r cyfreithlonrwydd o'i gy- 
mhwyso at ordinhadau crefydd. Rhaid addef 
modd bynag, mai y ffordd ddiogelaf wrth enwi 
yn gystal ag wrth feddwl am, ac ymgrferyd â 
phethau Duw yw dilyn yr ysgrythyrau. Yr unig 

4Z 


enwau arbenigol a gymhwysir yn y Testamen 


Newydd at yr ordinhad dan sylw, ydynt Cymun 
a Swper, neu Fwrdd yr Arglwydd, 1 Cor. x. 16, 
21,; xi. 20. Dichon fod y blaenaf, /Koivwvua, 
societas, ) yn dynodi ei natur gymdeithasol, gyd- 
gyfranogol; a'r ddau olaf, ei hansawdd westeiol, 
gydwleddol; yn gystal ag yn cyfeirio at eì go- 
sodwr a'i phrif wrthrych, sef Crist. 

Swper yr Arglwyddd sydd wasanaeth crefydd- 
ol, arwyddol, wedi ei sefydlu gan Grist, yn goffa- 
dwriaeth am ei farwolaeth. Yr arwyddion gwel- 
edig ynddo ydynt fara toredig, a gwin tywallt- 
edio; a'r swrthrychau arwyddocaol ydynt dryll- 
iad corff Crist, a thywalltiad ei waed, Math. xxvi. 
26—28. Y mae y barai gael ei dori, a'r gwin i 
gael ei dywallt, a thebygol ei gyfranu i'r cymun- 
wyr, (y rhai ydynt i gyfranogi yn y ddau ryw,) 
yn unig gan weinidog, neu weinidogion rheol- 
aidd, Marc xiv. 22—24; 1 Cor. xi. 23—99. 
Herwydd y weithred arwyddocaol flaenaf, (sef 
toriad y bara,) gelwir y gwasanaeth hwn mewn 
modd cyffredinol yn **dori bara,” Act. ìi. 46; 
xx. 7. Yn flaenorol i weinyddiad y naill a'r llall 
o'r arwyddion, y mae'r gweinyddwr i fendithio, 
(&vXMo'y&uw, ) nid y bara a'r cwpan, ond Duw; neu 
i roddi diolch (evyapecrew,) iddo, Math. xxvi 
26, 27. Herwydd hyn, gelwid y gwasanaeth 
dan sylw yn y brifeglwys, yn ucharistia; hyny 
yw, diolchgarwch. Ar derfyniad y gwasanaeth 
cyn ymadael oddiwrth eu gilydd, y mae yr holl 
gymunwyri ganu emyn (»yuvêe, )i'r Arglwydd, 
Math. xxvi. 30. 

Oddiwrth ymadroddion a hanesion y Testa- 
ment Newydd, o barth yr ordinhad hon, yn gys- 
tal ag oddiwrth ei hansawdd gyffredinol, y mae 
yn ddigon eglur, nid yn unig eì bod yn ordinhad 
grefyddol arwyddol, o sefydliad Crist ei hun ; ond 
hefyd ei bod yn erdinhad gymdeithasol eglwysiv, 
sefydlom—i gael ei harferyd yn aml gan holl 
ddysgyblion Mab Duw; y rhai ydynt weitliredol 
ac nid dyoddefol, yn y cyflawniad o honi, Math. 
xxvi 26—29; Act.ii,. 46; 1 Cor. xi. 26... Y mae 
bedydd yn ordinhad grefyddol, arwyddol, sef- 
ydlog, o sefydliad Crist ei hun; ond nid ydyw 
fel hon, yn ordinhad gymdeithasol, eglwysig, ì 
gael ei hadgyflawni yn fynych ; ac nid yw deil- 
iad bedydd yn weithredol yn y bedydd, (megys 
y mae deiliaid swper yr Arglwydd yn y cymun,) 
eithr yn ddyoddefol.  Dyoddefwyr a derbynwyr 
yw pawb yn y bedydd. Cael eu bedyddio, ac 
nid ymfedyddio, y maent. Ond gweithredwyr, 
ac nid dyoddefwyr, yw pawb yn y cymun. “ Cy- 
meryd,” “bwyta,” ac “yfed,” y maent, 1 Cor. 
xi. 27—29. Ni all ychwaneg nag un gael ei 
fedyddio gan yr un gweinyddwrar unwaith; ond 
dichon ìi ganoedd gydgymuno ar unwaith. Ni 
ddylid gweinyddu bedydd fwy nag unwaith ar yr 
un person, ond gall person gymuno ganoedd o 
weithiau. Dylid gweini bedydd trwy yr holl fyd, 
ac ar yr Aoll genhedloedd, (Math. xxviii. 19 ;) 
ond ni ddylid gweinyddu swper yr Arglwydd, 
eithr yn yr eglwys, ac i aelodau eglwysig. Gellir 


* Veterum praudium parcius & frugaliâs erat; 
coena verô aliguanto exguisitor & lautior, cum 
finitis diei laboribus, genio hilarius & plenius 
indulgebantur, Leigh's eritica Sacra, in verbum 
A&urvov. 


SWP 


790 


SWP 


gweini bedydd yn mhob man yn ddiwahaniaeth, 
lle y byddo dwfr, gweinidog, a deiliad; ond ni 
ellir gweinyddu swper yr Arglwydd ond lley 
byddo eglwys wedi cydgyfarfod i'r dyben hwnw, 
Act. xx. /; 1 Cor. xi. 20—22. Ar amser gwel- 
nyddiad bedydd, nid yw yn anhebgorol fod neb 
yn bresenol ond y gweinyddwr a'r deiliad, 
(Act. viii. 38 ;) ond ar amser gweinyddiad swper 
yr Arglwydd, y mae yn anhebgorol fod rhyw 
nifer (ychydig neu lawer,) o ddysgyblion proffes- 
edig Crist, yn cydgyfranogi o hono. Heb hyn, 
nid cymun /Kowe»ia, cymdeithas,) a fyddai; ac 
ni byddai modd cyflawni gorchymynion gosod- 
iadol ei sefydlwr dwyfol; sef “ cymerwch, bwyt- 
ewch;” “gwnewch hyn er coffa am danaf,” a 
thrachefn, “ yfwch bawb o hwn,” Math. xxvi. 
26,27.; 1 Cor. xi, 24, 25. 

Yn mherthynasi amser gweinyddiad swper yr 
Arglwydd, nid yw yn ymddangos fod un gor- 
chymyn nac esiampl ysgrythyrol, yn cyfyngu y 
gweinyddiad i un diwrnod o'r wythnos, nac i un 
pryd nac awr o'r dydd, yn fwy neillduol na'u 
gilydd. Galwad a chyfleusdra, tebygol, sydd i 
benderfynu y dydd a'r awr. Ar y pumed dydd 
o'r wythnos, wedi ei myned hi yn hwyr, (sef y 
nos y bradychwyd Crist,) y cafodd swper yr 
Arglwydd ei sefydlu, a'i gweinyddu gyntaf, Math, 
xxvi. 20; 1 Cor. xi. 29. Ond nid yw yn ymddang- 
os i'r apostolion gaethiwo eu hunain yn y gwein- 
yddiad'o honi wrth y dydd hwnw o'r wythnos. 
«$ Yr oeddynt beunydd (Ka6' njpAepav, bob dydd,) 
yn parhau yn gytun yn y deml, ac yn tori bara 
odyidy;” ac “ar y dydd cyntaf o'r wythnos,” 
yr ydym yn cael “i'r dysgyblion” yn Troas, 
““ddyfod yn nghyd i dori bara,” Act. ii. 46; 
Xx. 7. Yn awr, gan ei bod yn eglur ddigon nad 
oedd yr apostolion yn ymgadw yn 'gaeth wrth 
weini y cymun, at y dydd arbenig o'r wythnos 
ar yr hwn y cafodd yr ordinhad ei sefydlu a'i 
gweinyddu gyntaf, onid yw yn naturiol casglu, 
nad oeddynt ychwaith yn yr un amgylchiad, yn 


rhwymo eu hunain wrth un pryd mwy neillduol: 


na'i gilydd o'r dydd? Heblaw hyny, wrth ys- 
grifenu at y Corinthiaid ar y mater dan sylw, y 
mae yr apostol yn dywedyd, “ Cynifer gwaith 
bynag y bwytaoch y bara hwn, ac yr yfoch y 
cwpan hwn, y dangoswch farwolaeth yr Arg- 
lwydd hyd oni ddelo,” I Cor. xi. 26. Yn Dat. 
xi. 6, y mae'r gair osacis, a gyfieithir yn yr ad- 
nod rag-grybwylledig cynifer gwaith, yn cael ei 
gyfieithu can fynyched. Onid yw gan hyny yn 
eithaf rhesymol i ni gasglu, nid yn unig y dylid 
cyfranogi o swper yr Arglwydd yn fynych; ond 
hefyd nas gwaeth pa mor fynych y gwneir hyny; 
ac o ganlyniad, nad oes angen ymgadw wrth ei 
wneuthur, at ryw ddydd arbenig or wythnos, 
neu awr arbenig or dydd? Y mae y cyfryw 
bethau wedi eu gadael yn hollol at ewyllys a 
doethineb y cymunwyr. Y mae amryw o'r farn 
fod yr apostolion a'r prif Gristionogion yn cyf- 
ranogio swper yr Arglwydd bob dydd cyntaf 
o'r wythnos. Nid oes un amheuaeth nad yw y 
dydd hwnw yn eithaf cyfleus ac addas at y gor- 
chwyl; ond eto, os dygwydd i pyfeillion Crist 
gyfarfod a chyfleusdra i gydgofio marwolaeth 
eu Prynwr ar unrhyw ddiwrnod arall o'r wyth- 
nos, nid oes un rheswm digonol paham na ddy- 
lent ei gofleidio ; ac nid gormod pe byddai cyf- 


| leusdra yn rhoddi, fyddai iddynt wneyd hyny 
bob dydd cyntafo'r wythnos; ïe, bob dydd. Yn 
erbyn hyn dywed rhai, fod mynych gydgymuno 
yn tueddu i gynefino y cymunwyr yn ormodol 
â'r gwasanaeth sobr a phwysfawr hwnw; ac 
felly i ddileu y difrifwch a'r dwysder oddiar eu 
meddyliau, ag sydd yn ofynol ac angenrheidiol 
er iawn gyfranogi o'r ordinhad. Nid oes un am- 
heuaeth nad yw ysgafnder, anystyriaeth, ac 
annheimladrwydd, i'w harswydo; ac na ddylid 
gwylio rhagddynt; ond eto, y mae yn eithaf 
amheus a ydyw mynych gymuno ynddo ei hun 
yn tueddu atynt. Os ydyw, yna y mae mynych 
wrando a darllen gair Duw ; mynych weddio, a 
mynych ganu mawl, yn beryglus; canys nid oes 
un rbeswm fod mynych gymuno yn fwy peryglus 
na rhyw ran arall o wasanaeth crefydd. 

Gyda golwg ar yr agwedd gorfforol, yn yr hon 
y dylid cyfranogi o swper yr Arglwydd, gellir 
sylwi, fod Cristionogion yn amrywio yn fawr yn 
eu barn ar y pwnc. Myn rhai mai penlinio yw 
yr agwedd addasaf; tra y mae eraill yn honi mai 
eistedd sydd fwyaf cyfaddas. Y Pabyddion, y 
rhai a gofleidiant y golygiad afresymol o draws- 
sylweddiad, a fabwysiadant yr agwedd flaenaf; 
herwydd y credant fod y bara ar gwin wedi y 
cysegriad, yi? wir goríf a gwaed Crist; ac o her- 
wydd hyny y dylid eu haddoli. Ond amryw 
Brotestaniaid, er eu bod yn hollol ymwadu, nid 
yn unig â'r golygiad traws-sylweddol, ond hefyd 
â phob bwriad i addoli'r elfenau cysegredig, eto 
a lynant yn gaeth wrth yr arferiad o benlinio 
wrth fwrdd yr Arglwydd, gan wneuthur y cyf- 
ryw agwedd yn amod cymundeb. Eu prif reswm 
dros eu hymddygiad yw, fod penlinio yn agwedd 
fwy parchus a gostyngedig nac eistedd; ac o 
herwydd hyny mai hono yw yr agwedd y dylid 
ei harfer, Rhaid addef nad ues un gorchymyn 
ysgrythyrol, pendant, gyda golwg ar hyn ; eto 
y mae yn anwadadwy eglur, uuai eistedd o'u lled- 
orwedd (Edr. Cymuno,) yn ol trefn y_ dwyrein- 
ioliaid wrth wledda, a wnaeth Crist a'i apostol- 
ion, ar sefydliad cyntefig yr ordinhad; ac nid 
oes un crybwylliad mewn hanesiaeth eglwysig, 
i ganlynwyr Crist fabwysiadu y drefn o benlinio 
ar yr achlysur, hyd nes iddynt gofleidio y golyg- 
iad traws-sylweddol, a dechreu addoli yr elfenau 
cysegredig. Am ddim a ymddengys i'r gwrth- 
wyneb, y Pab Honorius, yn y drydedd ganrif ar 
ddeg, oedd y cyntaf a orchymynodd benlinio 
wrth gymuno. Addefir yn rhwydd, nad oedd 
agweddau corfforol yr Arglwydd Iesu Grist a'i 
apostolion bob amser wrth gyflawni amrywiol 
ranau crefyddol addoliad, yn rhwymo Cristion- 
ogion mewn oesoedd dyfodol, i hollol gydffurfiad 
â hwynt; pe amgen, rhaid fyddai i bawb eistedd 
wrth bregethu, a syrthio ar eu hwynebau wrth 
weddio, Math. v. 1; xxvi. 39. Ond er hyny, 
gan mai bwrdd a swper yr Arglwydd y gelwir 
yr ordinhad dan sylw; gan mai tori a thywallt, 
cymeryd, bwyta, ac yfed, yw y gweithredoedd 
arwyddocaol ynddi; gan mai eistedd yw yr ag- 
wedd gorfforol gydweddol â'r cyfryw amgylchiad- 
au a gweithrediadau; gan mai eistedd a wnaeth 
Crist a'i apostolion ar osodiad cyntefig y gwas- 
anaeth; gan mai addoli yr elfenau cysegredig 
oedd achlysur eyntefig yr arferiad o benlinio 
wrth gymuno; gan fod haeru fod penlinio yn y 


cyfryw amgylchiad yn agwedd fwy parchus ac 


SWP 


751 


SWP 


“” 
ddas nag eistedd, yn tueddu i daflu sarhad ar 
r Arglwydd Iesu Grist, yr hwn a eisteddodd 
yda'i ddysgyblion; ac yn bendifaddeu, gan fod 
enlinio wrth gyfranogi, yn cael ei wneyd yn 
mod cymundeb, ac yn wreiddiol sylfanedig ar 
r honiad trawsarglwyddiaethol ac anysgrythyr- 
l o fod gan ryw rai heblaw Crist hawl i sefydlu 
gosod defodau eglwysig, y mae llaweroedd yn 
styried yn ddiogelach ac yn well, i ymwrthod 
n hollol â phenlinio ar yr achlysur, ac i lynu 
wrth yr agwedd gorfforol gyntefig, yr hon a_ar- 
lferodd yr Arglwydd Iesu Grist a'i apostolion; 
Jer aryr un pryd, eu bod yn mheìl o chwenych 
gosod eistedd yn amod cymundeb, nac ychwaith 
'o amcanu dwyn barn gabledd yn erbyn eu brod 
|yr, y rhai a ddewisant benlinio. Gwneuthur 
|penlinio yn amod cymundeb, a honi awdurdod 
'>hyw rai heblaw Crist i sefydlu defodau eglwys- 


yr 


ig, yw y prif bethau y gwrthddadleuant yn eu 
herbyn. ; 

— Yn mherthynas i'r dybenion pwysig ag oedd- 
ynt yn ngolwg yr Arglwydd Iesu Grist yn ngo- 
'sodiad y swper santaidd, dichon mai y rhai can- 
Zynol yw y penaf o honynt:—Yn 1. Gosod ar- 
wydd weledig, er cofio a dangos ei farwolaeth; 
ynei hansawdd briodol—ei dull atbenigol—ei 
ŵ«yben uniongyrchol, yn nghyd â'r modd yn yr 
dwn y gall y cyfranogwyr ddiogelu iddynt eu 
hunain y cyfryw ddyben, 1 Cor. xi. 21—30.. O 
ran ei hansawdd briodol, yr oedd marwelaeth 
Crist yn drososodol, neu ddirprwyol, (Gal. ii. 
20;;) ac o ran ei dull arbenigol, yr oedd yn boenus, 
arafaidd, a gwaradwyddus, Phil. ii. 8. Ei dyben 
“blaenaf, neu uniongyrchol, oedd cymodi dynion 
â Duw, a'u dyrchafu i'w ffafr, l Pedr iii. 18. 
l Ioani. 6; iv. 9, 10. Y modd yr atebir y dy- 
ben hwn yn eî wrthrychau, sydd trwy ei waith 
yn gweithedu ffydd ar Grist, fel iawn dros bech- 
od, neu yn credu ynddo, Ioan vi. 59, 54; _ Rhuf. 
iii, 25, 26. Yn awr, y mae yr amrywiol bethau 
hyn yn cael eu daugos mewn modd syml, goleu, 
ac effeithiol, trwy eiriau ac arwyddion, yn ngwei- 
nyddiad swper yr Arglwydd. Ymadroddion y 
gosodiad, a gweithredoedd (acts, ) y gweinyddiad, 
(tori a thywallt,) ydynt arddangosiad syml ac 
eglur o'r tri pheth blaenaf; ac nid llai eglur y 
mae gweithredoedd y cymunwyr, (cymeryd, 
bwyta, ac yfed,) yn gosod allan y peth olaf, 
Fel hyn, yn y cyflawniad crefyddol unigol hwn, 
yr ydym yn cael arddangosiad cyflawn, syml, 
ac eglur o drefn iechydwriaeth, yn ei hamrywiol 
ranau. 2. Sefydlu arwydd gweledig, arosol, ger 
gwydd y byd, o'i ddwyfol anfoniad fel y Messia 
addawedig; o ddyben penaf ei ddyfodiad i'r byd; 
o ddiniweidrwydd ei gymeriad; yn gystal ag o 
wirfoddolrwydd ei ufydd-dod a'i ddyoddefaint. 
Wrth sefydlu yr ordinhad hon ar y cyntaf, rhodd- 
odd Crist brawf eglur a diamheuol o'r holl bethau 
hyn ; ac o'r pryd hwnw hyd yn bresenol, y mae 
ei gweinyddiad yn parhau i fod yn arwydd eglur, 
a phrawf sicr o'r un pethau. Wrth ei sefydlu ar 
y cyntaf, dangosodd ei fod yn broffwyd, trwy rag- 
fynegu a rhagddarlunio dull ei farwolaeth; canys 
cyn ei farwolaeth y sefydlodd hi. Yn yr un weith- 
red, rhoddodd arddangosiad eglur o wirfoddol- 
rwydd ei farwolaeth ; canys er ei fod yn rhagweled 
ei holl dywydd yn ei holl amgylchiadau, ni chyn- 
ygiodd ddianc rhagddo, Rhoddodd hefyd yn yr un 


weithred, arddangosiad eglur a sicr o'i ddiniweid, 
rwyddhollol; canys gosododd arwydd sefydlog o' 1 
farwolaeth waradwyddus, i'w chadw yn gyson â 
pharhaus gan ei ganìynwyr, tra byddo'r byd yn 
bod; yr hyn nid ellir cyfrif am dano ond ar y 
dyb o'i ymwybodaeth o'i ddiniweidrwydd hollol 
yn unig; canys pa ddrwgweithredwr sydd yn 
ewyllysio parhau coffadwriaeth o'i euogrwydd 
a'i gosb? Yn hytrach, chwenychai pob cymer- 
iad o'r fath hollol ddirgelu, pe gallai, amgylch- 
iad mor gywilyddus ac anffafriol. Ond wele un 
yn sefydlu cofion parhaus o'i ddirmyg, eì warth- 
gwaradwydd, a chaledi! Heb fod yn ddieuog, 
nid ellir meddwl y cynygiasai y fath beth. Heb, 
law hyny, yn yr un amgylchiad, dangosodd yn 
eglur mai ei brif neges yn y byd oedd ufyddhau, 
dyoddef, a marw, dros eraill; canys dywedodd 
am y bara cysegredig, “ Hwn yw fy nghorff, yr 
hwn a dorir drosoch;” ac am y cwpan, “Y 
cwpan hwn yw y Testament Newydd yn fy 
ngwaed i, yr hwn a dywelltir dros lawer er ma- 
ddeuant pechodau.” Er mwyn hyn yn benaf y 
daeth i'r byd, Math. xx. 28. 3. Rhoddi rhy- 
budd a sicrwydd o'i ail ddyfodiad i farnu y byd. 
Fel yr oedd y Pasg gynt yn arddangosiad a sicr- 
wydd o ddyfodiad Crist y tro cyntaf i'r byd yn 
aberth dros bechod, felly y mae swper yr Ar- 
glwydd yn arwydd a sicrwydd y daw efe yr ail 
waith heb bechod, i'r rhai sydd yn ei ddysgwyl 
er iechydwriaeth, Heb. ix. 28. Tra y parhao 
gweinyddiad yr ordinhad hon ar y ddaear, (ac 
nid oes amheuaeth na phar tra parhao y byd yn 
ei agwedd bresenol,) bydd tystiolaeth a sicrwydd 
oail ddyfodiad Crist ynddi, 1 Cor. xi. 26. 4 
Gosod prawf sefydlog a chyhoeddus o ffydd ei 
ganlynwyr ynddo—eu cariad ato eu hymlyn- 
iad wrtho—a'u hymostyngiad a'u hufydd-dod 
iddo, fel eu pen a'u brenin, Ioan xiv. 15. Gor- 
chymyn diweddaf Crist i'w ddysgyblion, pan yr 
oedd ar farw yn aberth dros eu pechodau oedd, 
“* Gwnewch hyn er cof am danaf;” ac yn ofer 
yr arddel neb eì hun yn un o ddysgyblion y 
croeshoeliedig Iesu, heb galoni ufyddhaui hwn. 
5. Gosod cyfrwng undeb gweledig a chyhoeddus 
rhwng ei ganlynwyr a'u gilydd; yn nghyd ag 
arwydd ( badge,) yn rhinweddol o'r cyfryw un- 
deb. Yn y swper santaidd y mae canlynwyr 
Crist yn ymddangos yn fynych dan y cymeriad 
o ddysgyblion yr addfwyn Oen. Wrth fwrdd 
Crist, y maent yn cydgyfarfod, fel cynifer o ael- 
odau y corff dirgeledig ar yr hwn y mae efe yn 
ben. Ymddangosant yno fel cyfeillion a brodyr 
Cristionogol, oll yn aelodau i'w gilydd. Ymddang- 
osant yno fel arddelwyr cyhoeddus o grefydd 
Crist—fel ei ganìynwyr—fel ymlynwyr wrth ei 
achos—fel cydhawlwyr yn rhinweddau ei farw- 
olaeth—fel cyd-ddeiliaid eì deyrnas, ac fel cyd- 
ddysgwylwyr ei ail ddyfodiad. Ymddangosant 
yno o un ffydd, ac oun bedydd, o un broffes ac 
ymarferiad ; o un serch, o un tuedd, ac o un 
dysgwyliad a gobaith. Os byddant yn ffyddlon 
iddynt eu hunain, y mae yr ordinhad hon yn eu 
didoli oddiwrth y byd, can belled ag y mae yn 
angenrheidiol er eu hadeiladaeth; ac y mae yn 
dyfod yn arwydd-nod gwahaniaethol o'u cymer- 
iad fel dysgyblion Iachawdwr pechaduriaid. 6. 
Gosod achlysur gwastadol iddynt i weithredu 
amrywiol rasau y fuchedd Gristionogol; ac felly 


SWY 


752 


SYL 


sefydlu moddion effeithiol i'w meithrin a'u cyn- 
yddu yn mhob rhinwedd. Yn mhlith grasau 
eraill, y gelwir am eu gweithrediad yn yr or- 
dinhad hon, gellir enwi, ffydd ynddo ef fel eu 
Prynwr; cariad ato, ac at eu gilydd, yn yr Ar- 
glwydd; gâlar am bechod, a chasineb ato; yn 
nghyd a gobaith, neu ddysgwyliad am ei ailddy- 
fodiad i farnu y byd; pan y cant gyflawn 
olwg arno, a'i gyflawn fwynhau. 

Gyda golwg ar y cyneddfau gofynedig mewn 
cymunwyr teilwng, gellir enwi, yn 1. Gradd 
gymhedrol o wybodaeth o Grist, ac o drefn yr 
iechydwriaeth, fel y mae wedi ei datguddio gan 
Dduw yn ei air. 
farnu corff yr Arglwydd; holi eu hunain; na 
derbyn un budd na lles wrth gymuno.—2. 
Cariad gwirioneddol at Grist, ei waith, ei bobl, 
a'i achos. Heb hyn ni fyddant amgen rhagrith- 
wyr.—3. Ffydd ddiffuant ynddo, yn nghyd ag 
ymorphwysiad diysgog arno am iechydwriaeth. 
Heb hyn nid dichonadwy iddynt fwyta cnawd 
Mab y dyn, ac yfed ei waed ef, mewn modd 
ysbrydol a gwirioneddol,.—4. Gwir gasineb at 
bechod. Heb hyn nis gellir galaru o'i her- 
wydd, na dymuno gwaredigaeth oddiwrtho.— 5. 
Cariad at holl ddynolryw; yn neillduol at yr 
holl saint.—6. Ymddygiad diargyhoedd, addas 
i'r efengyl. 

Yr anogaethau i'n cymhell i gyfranogi o 
Swper yr Arglwydd, ydynt, yn 1. Gorchymyn 
Crist.—2. Ein rhwymedigaethau iddo, Yr hwn 


a'n carodd ni, ac a'i rhoddes ei hun drosom, | 


ydyw ; ïe, (os ydym bobl iddo mewn gwirionedd,) 
yr hwn a'n golchodd oddiwrth ein pechodau yn 


Heb hyn nis gallant iawn- | 


ei waed ei hun, ac a'n gwnaeth ni yn frenhinoedd | 


ac yn offeiriaid i Dduw a'i Dad ef, ydyw. Fin 
cyfaill a'n cymwynaswr goreu, ydyw. Gwnaeth 
fwy drosom, arnom, ac ynom, nid yn unig nag a 
wnaeth neb arall, ond hefyd nag a wnelsai, ac nag 
a allasai neb arall ei wneuthur,—3. Esiamplau yr 
apostolion; y cyn Gristionogion; y merthyron; 
y diwygwyr; a holl ffyddlon ganlynwyr Crist 
yn mhob oes a gwlad.— 4. Yr effeithiau dymunol 
a ddichon ganlyn ein gwaith yn ei gyflawni ar 
eraill.—5. Y budd a'r lles personol sydd yn sicr 


o ddeilliaw i ni ein hunain, oddiwrth iawn-gyf- | 
lawniad o hono; megys cryfhau ein ffydd; enyn | 
ein cariad; ychwanegu ein cysur; gwresogi ein | 


sel; a chynhyrfu ein gobaith. Yn mherthynas 
i'r dull a'r modd i iawn-gyfranogi o swper yr 
Arglwydd, Edr. Cymuno. 

SWYDD, Heb. ww, Shofer; galwedigaeth, 
neu orchwyl gwastadol, proffesedig gwr, Rhuf. 
xi. 13. 

Y maÊ swyddau i'w hystyried yn wladol neu 


ffredin neu anghyffredin. Y swyddau eglwys- 
ig, dan yr Hen Destament oeddynt y broffwydol 
a'r offeiriadol. Gwrthrych y flaenaf oedd an- 
wybodaeth y bobl; a'r olaf eu heuogrwydd, Yn 
briodol, swydd wladol oedd yr un frenhinol; 
ond yr oedd brenhinoedd Israel yn frenhinoedd 
pobl etholedig yr Arglwydd; sef yr eglwys 
y pryd hwnw—yr unig eglwys wladol o ddwyfol 
sefydliad a fu, nac a fydd yn y byd. Y swyddau 


eglwysig dan y Testament Newydd, ydynt Ad | 


hystyried yn gyffredin, neu anghyffredin. 
blaenaf ydynt o ddau ryw yn unig, sef yr un 


| 


| esgobaethol, a'r un ddiaconaidd. Yr olaf hefyd 


ydoedd ddeublyg, sef yr un apostolaidd, a'r un 
efengylwriaidd. Edr. Apostol, Brenin, Diacon, 
Efengylwr, Esgob, Galwad, Galwedigaeth, Offew- 
iad, Proffwyd. 

SWYDDAU CRIST, gwahanol oruchwylion 
Crist fel cyfryngwr, yn ei berthynas a dynolryw ; 
yn neillduol ei bobl. Y mae y rhai hyn yn dri- 
phlyg; sef proffwyd, offeiriad, a brenin. Y 
maent hefyd yn golygu trueni tri-phlyg dynion, 
(anwybodaeth, euogrwydd, a llygredd,) ac yn 
cynwys darpariaeth addas, rhinweddol, ac effeith- 
iol, ar gyfer ei symud ymaith. Fel proffwyd y 
mae Crist, trwy eiriau, arwyddion, esiamplau, 
goruchwyliaethau, a dylanwadau, yn dysgu yr 
anwybodus; fel offeiriad y mae yn cymodi yr 
euog â Duw, trwy aberth ac eiriolaeth, ac felly 
yn ei wared oddiwrth euogrwydd; ac fel brenin 


| y mae yn darostwng llygredigaethau ei eiddo, ac 


felly yn gwneuthur yn ufydd, ewyllysgar, a 
santaidd. Erioed ni chyfarfyddodd y tair swydd 
hyn yn neb ond Crist. Yr oedd Dafydd yn 
frenin ac yn broffwyd; ac Eseciel yn broffwyd 
ac yn offeiriad; ond y mae Crist yn broffwyd, 
offeiriad, a brenin. Y mae efe yn bob peth, ac 
yn mbob peth; ac felly yn tra rhagori ar bawb, 
ac yn ateb yn gyflawn i angen pechaduriaid. 
Edr. Brenin, Crist, Offeiriad, Proffwyd. 

SWYDD-FREINTIAD,) J/nvestiture,) y weith- 
red o gynysgaeddu rhyw un â phersonaeth, neu 
fywioliaeth eglwysig. Gynt, pan y gwnelid hyn, 
yr oedd tywysogion yn arferol o gyflwyno bugeil- 
ffon a modrwy i'r person dewisedig ganddynt. 
Edrych Mosheim's Eccles. Hist. Cent. XI., Part. 
JI., Chap. II. 

SWYDD-GEISYDD, ymgeisydd am swydd: 
myfyriwr gyda golwg ar waith y weinidogaeth. 
Saes. Candidate. 

SWYN, hudoliaeth, deniad, llygad-dyniad, 
rhaib, dewiniaeth. 

SWYN-GYFAREDD, (swyn-cyfaredd,) medd- 
yginiaeth, neu welliant, yn cael eì effeithio trwy 
swyn. 

SWYNWR, (swyn,) un yn arfer swynydd- 
iaeth; dewin. Edr. Magi. 

SWYNYDDIAETH, (swynydd,) y gelfyddyd 
o swyno, llygad-dynu, neu reibio. 

SYBERWYD, (syber,) glân-weithdod, neu 
falchder. Gynt, haelioni neu elusengarwch. 

SYCHED, (sych,) yn briodol, teimlad poenus, 
yn cyfodi oddiar ddiffyg gwlybwr, neu ddiod, 
Barn. xv. 18; Galar.iv. 4. Yn gyffelybiaethol, 
awydd cryf ac anoddefus am Dduw, a bendithion 
iechydwriaeth, Ps. xlii. 2; Math. v. 6; Ioan vii. 


| 97; Dat. xxii. 17. 
eglwysig; yn gyhoeddus neu a»ghyoedd; cy- | 


SYLFAEN, (syl-maen,) gwaelod adeilad; 
egwyddor gyntefig, Esa. xxviii. l9; Heb. vi. 1. 
Edr. Craig, Maen, Sail. 

SYLW, (selu,) cyfarchwyliad, sylliad, tremiad ; 
hefyd nodiad. 

SYLWEDD, (syl-gwedd,) yn 1. Corff caled, 
Gen. vii. 23.—2. Defnydd, neu hanfod peth, 
Esa. vi. 13.—3. Rhyw beth gwirioneddol, mewn 
cyferbyniad i gysgod, neu ddychymyg, Diar. 


| viii. 24. 


Yr Arglwydd Iesu Grist yw sylwedd y cysgod- 
au, nid yn unig oblegyd eu bod oll yn ei rag- 
ddangos, ac iddynt gael eu cyflawni ynddo, (Col. 


a a il O a O 


SYN 


753 


SYN 


a y 


| ìi. 17); ond nyd oblegyd mewn ysgariaeth oddi 
| wrtho ef, na buasent amgen defodau gweigion, 
| ofer, a diles. 
| yr hon sydd sylwedd, (Diar. viii. 24,) nid yw 
| eyfoeth, anrhydedd, a dedwyddwch bydol a 


Mewn cymhariaeth i wir grefydd, 


daearol, cysgodau gweigion, Preg. i. 2. Edr. 
Gwagedd. 

SYLWEDDOLIAID, (sylweddol, Saes. Real- 
ists; plaid o'r ysgolwyr (schoolmen,) y rhai a 
honent fod golygiadau cyffredinol (wmiversal 
ideas,) yn sylweddolion, a'u bod yn hanfodi (a 
parte rei,) annibynol ar ddefnydd; tra yr oedd 
yr Fnwoliaid yn eì golygu yn unig fel enwau 
golygiadau yn hanfodi yn y meddwl. Yn mysg 
Ysgol-dduwinyddion (Sckool-divines,) defnyddir 
yr enw hwn weithiau i'r dyben i wahaniaethu y 


| 'Trindodiaid uniawngred, oddiwrth y pleidiau 
' cyfeiliornus. 


SYMLEDD, neu SYMLRWYDD, (syml,) Gr. 


”. AmXor»c, Llad. Simplicitas, Saes. Simplicity ; 


diniweidrwydd, diragrithrwydd, onestrwydd di- 
dueddgarwch, 2 Cor.1.12; viii. 2; xi. 3. “ Syml- 


| edd, neu Symlrwydd calon,” a ddynoda gywir- 


i 


7 ffug, neu hoeed, Eph. vi. 5; Col. iii. 22. 


deb neu burdeb meddwl, egwyddor, a dyben, 
mewn gwrthwynebiad i ddichell, twyll, rhagrith, 
Edr. 
Cywirdeb, Onesirwydd, Rhagrith. u 

SYMUDIAD, (symud,) Heb. myn, Jul: ys- 
gogiad, mudiad, trosglwyddiad. Yn gyffelyb- 
iaethol, y mae y gair yn fynych yn cael ei arfer- 
yd i arwyddo cyfnewidiad cyflwr, egwyddor, 
ymarweddiad, a sefyllfa ; sef yr hyn oll a effeithir 
gan Dduw, ar ac yn y rhai a gânt etifeddu iech- 
ydwriaeth, Ioan v. 24; Act. xxvi. I8; Col. i. 
13; 1Ioaniii.l4. Edr. A4denedigaeth, Cyfnew- 
diad. 

SYNAGOG, Gr. 2vveyoyn; yn briodol, 
cynulleidfa; yn drawsenwadol, y lle, yn yr hwn 
yr ymgasglai y gynulleidfai addoli Duw; yn 
neillduol lle cynulliad yr Iuddewon er addol- 
iad ac addysg. 

Oddiwrth ddystawrwydd yr Hen Destament yn 
mherthynas i Synagogau, tybir nad oeddynt yn 
hanfodi yn flaenoroli'r caethgludiadi Babilon; 
ac mai o dan yr awyr, neu yn nhai y pro- 
ffwydi, yr ymgynullid i addoli cyn hyny, 
2 Bren. iv. 23. Nid ellid codi synagog lle 
na byddai dêg o leiaf, o wyr addas o ran 
dysg, ymarweddiad, ac amgylchiadau, i gyd- 
gyfarfod yn rheolaidd ynddi, ac i gyflawni y 
gwasanaeth gosodedig. Yr oedd amrywiol o 
synagogau mewn dinasoedd a threfi mawrion ; 
ac yn ebrwydd wedi'r caethgludiad i Babilon 
daeth eu buddioldeb mor hysbys fel y cawsant 
eu hadeiladu yn mhob lle, ac y daethant i fod 
megys addoldai plwyfol y genedl Iuddewig. 
Ymddengys eu bod yn dra lluosog, a phan y 
daeth adeiladu synagog i gael ei hystyried yn 
weithred ryglyddawl, (edr. Luc vii. 5,) nid ydym 
yn rhyfeddu iddynt luosogi yn mhell tu hwnt i'r 
alwad am danynt, a bod o 460 i 480 o honynt yn 
Jerusalem yn unig. Yn gyffredin yr oeddid yn 
eu hadeiladu ar fryniau; a dywedir eu bod yn 
cynwys dwy ddosbarth neu ran. Y rhan or- 
llewinol a gynhwysai'r gist, yn yr hon y cedwid 
llyfr y gyfraith, a'r llithiau proffwydoliaethol, yr 


hon, mewn ffordd o ragoriaeth a elwid yn deml. | 


Y rhan arall, lle yr ymgasglai'r gynulleidfa a 
gyfenwid corff y synagog. Y gynulleidfa a eis- 
teddent a'u hwynebau at y deml, a'r henuriaid 
yn y gwrthwyneb, a'u cefnau ati, a'u hwynebau 
at y bobl; a'r areithfa a'r ddarllenfa yn y canol 
rhyngddynt. Cyfrifid eistedd-leoedd yr henur- 
iaid yn santeiddiach na'r lleill; ac o herwydd 
hyny yr oeddid yn eu galw yn “ brif-gadeiriau,” 
Math. xxiii. 6. 

Rhifedi y swyddogion sefydlog yn mhob syn- 
agog oedd deg; er mewn gradd, nad oeddynt 
eithr chwech. Heb enwi y cwbl crybwyllwn yn 
unig am yr arch-synagogyddion, y rhai a lyw- 
odraethent ei holl achosion ac a roddent ganiatad 
i bregethu ynddi. Yr oedd tri o'r rhai hyn yn 
mhob synagog. Tybia'r Dr. Lightfoot eu bod 
yn meddu awdurdod wladol, ac yn cyfansoddi y 
frawdle wladoliselaf, yr hon yn gyffredin a adna- 
byddir wrth yr enw “ Cynghor triol;” gwaith y 
rhai oedd penderfynu dadleuon rhwng aelodau y 
synagog, a barnu mewn achosion arianol, llad- 
radaidd, colledawl, &c. 'Tebygol mai at y rhai 
hyn y cyfeirir, l Cor. vi. 6. Yr ail swyddog 
oedd gweinidog y synagog, gwaith yr hwn oedd 
darllen, gweddio, a phregethu, Luc iv. 20. 

Trefn gwasanaeth y synagogoedd fel y canlyn: 
— Gwedi i'r bobl eistedd esgynai y gweinidog, 
neu angel y synagog, yr areithfa, ac offrymai'r 
gweddiau cyhoeddus, tra y safai y bobl mewn 
agwedd dra defosiynol, Math. vi. 5; Marc xi. 
25; Luc xvii. 11, 13. Rhifedi y gweddiau oedd- 
ynt bedwar ar bymtheg; y rhai a derfynent gyda 
darlleniad y felldith. Y peth nesaf oedd adrodd- 
iad phylacterau, (edr. PAylacterau;) yna canlyn- 
ai darlleniad y gyfraith a'r proffwydi. Y flaenaf 
ydoedd wedi ei dosbarthu yn bum deg pedair o 
ranau; at ba rai yr ychwanegwyd yr un rhifedi 
o adraniadau allan o'r proffwydi, y rhai a ddar- 
llenid drwodd mewn ystod blwyddyn, Act. xv. 
21 ; xiii. 27. Wedi'r dychweliad o Babilon defn- 
yddid cyfieithydd i'w deongli yn y dafod-iaith 
Syro-Galdeaidd; yr hon y pryd hwnw oedd yr 
iaith a arferai y bobl. Y rhan olaf o'r gwasan- 
aeth oedd esponio yr ysgrythyrau, a phregethu 
oddiwrthynt i'r bobl. Cyfiawnid hyn gan yr un 
o'r swyddogion, neu gan ryw wr parchus a ddy- 
gwyddai fod yn bresenol, Math. xiii. 64; Marc 
vi. 2; Luc iv. 20; Ioan xviii. 20; Act. xiii. 5, 
15,44; xiv.l; xvii. 2—4, 10—12, 17; xviii. 4, 
25; xix. 8. Terfynid yr holl wasanaeth trwy 
weddi fer, neu fendith. 

Defnyddid y synagogau Iuddewaidd, nid yn 
unig at gyflawni ynddynt addoliad crefyddol, 
ond hefyd, fel llysoedd barn, mewn achosion o 
ychydig bwys. Ar y cyfryw achlysŵron, cyf- 
lawnid y ddedfryd a gyhoeddid ar y troseddwr, 
weithiau, yn y lle yr ymgyfarfyddai y rhag- 
ddywedig ““gynghor triol.” Herwydd hyn yr 
ydym yn darllen am guro a fflangellu yn y syn- 
agogau, Math, x. 17; Marc xiii. 9. See Light- 
foot's Chorog. Cent. 36 ; and his Harm, and Hor. 
Heb. Dr. Clark, on Deut. 34. Jenning's Jewish 
Antiguities, Lib. 2. Chap. 1. Prideaun's Connec- 
tion. A. 4. C. 444. Allen's Modern Judaism, p. 
919, &c. 

SYNCRETIAETH, athrawiaeth Calixtus, 
duwinydd Lutheraidd, yn y ddwyfed ganrif ar 
bymtheg, yr hwn a_ ewyllysiai, megys Baxter, 


SYN 


SYR 


effeithio undeb rhwng Cristionogion o wahanol 
farn â'u gilydd. Edr. Caliatiaid. 

SYNDOD, (syn), now, $hamah ; aruthredd, 
rhyfeddod. 

SYNERGIAID, Gr. SXvvoôoc ; enw a gym- 
hwysid at y personau hyny, yn yr unfed ganrif 
ar bymtheg, y rhai a gredent fod dyn yn gyd- 
weithredwr â gras Duw yn effeithioliad ei iech- 
ydwriaeth. 

SYNOD, Gr. 2vvoôoc. Llad. Synodus ; 
Saes. Synod; cymanfa, neu gyngor o wyr 
eglwysig, wedi cydgyfarfod i ymgynghori yn 
nghylch crefydd ac achosion eglwysig; yr hon 
sydd naill ai yn gyffredinol, gwladwriaethol, 
talaethol, neu esgobaethol. Synod gyffredinol a 
gyfansoddir o wyr llen, o blith yr holl genhedl- 
oedd Cristionogol; synod wladwriaethol, o wyr 
llen un wlad neu genedl; synod dalaethol, o 
wyr llen un dalaeth; a synod esgobaethol, o 
wyr llen un esgobaeth. Edr. Cymanfa. 

SYNWYR, (syn-gwyr.) Yn 1. Amgyffrediad, 
dealltwriaeth, rheswm, Diar. i. 4; x. 21; xi. 
22.—2. Y galluoedd corfforol, trwy gyfryngdod 
y rhai y cynysgaeddir yr enaid â golygiadau am 
bersonau, ansoddau, a phethau; sef y golwg, y 
clybod, yr arogliad, yr archwaeth, a'r teimlad, 
Esa. vii. 15, 16.—3. Ystyr geiriau a brawddegau, 
Neh. viii. 8. Y pabyddion, wrth esponio'r Beibl, 
a haerant fod i'w eiriau a'i ymadroddion ystyr 
bedwarplyg; sef yr un /ythyrenol, neu rama- 
degol (sensus grammalicus, aut li4erae;) yr un 
cyfrinol (sensus mysticus,) yr hwn a adranir gan- 
ddynt yn dair cainc; sefy moesol; (tropologicus, 
ant moralis ;) y cyffelybiaethol, (allegoricus;) a'r 
dirgelaidd, neu'r sensus amagogicus. Cafodd y 
gyfundraeth agoriadol hon ei darlunio yn y penill 
dilynol:— 


Litera gesta docet; guid credas allegoria: 
Moralis guid agas; guid speres anagogia. 

Ar y llaw arall, y diwygwyr, ac amryw o'r 
hen dduwinyddion, ni chaniataent, eithr un syn- 
wyr neu ystyr yn unig, i eiriau Duw; sef yr 
un Jythyrenol neu ramadegol. Gosedir y gol- 
ygiad hwn allan mewn modd ardderchog, gan 
Maresius:—“ Absit. a nobis ut Deum faciamus 
ÔvyXwrrov, aut multiplices sensus affingamus 
ipsius verbo, in guo potius, tanguam in speculo 
limpidissimo. sui auctoris simplicitatem contem- 
plari debemus, Ps. xii 6; xix. 9; unicus, ergo 
sensus scripturee, mempe gramaticus, est admit- 
tendus, guibuscungue demum terminis, vel pro- 
priis vel tropicis et figuratis exprimatur;” h.y., 
Pell oddiwrthym fyddo gwneuthur Duw megys 
yn ddawedfig, trwy briodoli amryw ystyriaethau 
i'w air ef; yn yr hwn, yn hytrach, megys mewn 
drych eglur, y dylem fyfyrio symlrwydd ei 
awdwr, Ps. xii. 6; xix 9. Un synwyr, gan hyny, 
sydd i'w ganiatau i'r ysgrythyr, sef yr un gra- 
madegol; gan nad pa un ai mewn modd eglur a 
phriodol, neu mewn modd troellawg a chyffelyb- 
iaethol y byddo hwnw yn cael ei osod allan. 
Mor gryf y teimlai Luther ar y pwnc, fel na 
rusai haeru, mai ystyr gramadegol yr ysgry- 
thyr yw yr unig ystyr ar yr hwn y gellir ym- 
ddiried yn awr marwolaeth ; neu i arfer ei eiriau 
ef ei hun, “ Yr unig ystyr ag y talini farw 
wrtho,” Beth a ddywed ysbrydolwyr yr ym- 


| adroddion ysbrydoledig wrth hyn? Pa un ai 


ochr y pabyddion, neu'r Diwygwyr a ddewis- 
ant? 

SYR, Heb. »w, Sar; enw o anrhydedd, yn 
arwyddo tywysog. 

SYRIAID CRISTIONOGOL, neu y CRIST- 
IONOGION SYRIAIDD, hiliogaeth y Jacob- 
iaid, neu Gristionogion St. Thomas, ydynt wedd- 
illion yr eglwysydd dwyreiniol yn India; y rhai 
yr ymwelodd y Dr. Buchanan yn ddiweddar â 
hwynt; ac a ddarlunir ganddo ef a'r Dr. Ker. 
Y maent yn cyfaneddu godre'r mynyddoedd sy'n 
rhanu rhwng y Carnatil a Macayala yn yr India 
Ddwyreiniol. 

Pan y tiriodd y Portuguiaid yn yr India, syn- 
asant wrth gael yno ychwaneg na chant o eglwys- 
ydd Cristionogol, y rhai ni wyddent ddim am y 
pab; ond a ymffrostient mewn olyniad o esgob- 
ion rheolaidd, yn deilliaw oddiwrth Batriarch 
Antioch ; ac wedi parhau dros dri chant ar ddeg 
o flynyddoedd. Fel hyn, yr ysgrythyrau sant- 
aidd, a'r gwirioneddau mawrìon cynwysedig yn- 
ddynt, a gadwyd mewn rhan fawr yn ddihalog, 
drwy yr holl oesoedd canol. Gwedi i'r pabydd- 
ion gyrhaedd awdurdod ddigonol yno, dechreu- 
asant ag erlid, yn ol eu harfer; a chafodd yr 
ermyg crenlawn hwnw o'u heiddo, y chwil-lys, 
ei sefydlu yn God; lle y parhaodd i hanfodi hyd 
yn ddiweddar. Yn nghymanfa. Babaidd Diam- 
per, yn 1559, cyhuddwyd yr offeiriaid Syriaidd, 
o'r pechodau a'r heresiau canlynol:—“* Priodi 
gwragedd; addef ond dau sacrament; peidio a 
gweddio ar y saint; peidio ag addoli delwau; 
angrhedu mewn purdan, ac nad oedd ganddynt 
unrhyw raddau eglwysig amgen esgob, offeiriad, 
a diacon.” Gorchymynwyd iddynt ymwrthod 
a'r tybiau hyn, ac i addef awdurdod y pab. Am- 
rywiol o'r eglwysydd, ar gyffiniau'r mor, a gy- 
tunasant i addef awdurdod y pab, ac i ganiatau 
i'w Liturgi i gael ei buro oddiwrth yr hyn a 
elwid yn gyfeiliornadau; ond safasant ar gael 
addoli yn yr iaith Syriaidd; yr hyn hefyd a 
wnant o hyd ; ac y maent yn cael eu cyfenwi yr 
eglwysydd Pabaidd—Syriaidd, 

Yr eglwysydd yn y wlad nid oedd, pa fodd 
bynag, yn gwbl mor ddof. Dirgelasant eu llyfr- 
au; ffoisant i'r mynyddoedd ; a cheisiasant nodd- 
ed y tywysopion cylchynol. A'r rhai hyn yr 
ymwelodd y Dr. Buchanan, dan nawdd Rajah 
Travancore; yn nhiriogaethau yr hwn y maent 
yn cyfaneddu. Darlunia y Dr, Buchanan eu 
credo, megys yn cynwys athrawiaeth y Drindod, 
Iawn, ac adenedigaeth. Yn fwy neillduol cred- 
ant I'r Mab, trwy drefniad y Tad a'r Ysbryd 
Glan, ymddangos ar y ddaear yn yr amser gosod- 
edig, er iechydwrthiaeth dynolryw; iddo gael eì 
eni o'r Forwyn Fair, trwy gyfryngdod yr Ysbryd 
Glan, a'i fod yn Dduw a dyn ymgnawdoledig,” 
Yr oedd y bobl hyn, pa fodd bynag, yn ochen- 
eidio am ryddid crefyddol ; ac yn glynu yn ddir- 
gelaidd, wrth eu crefydd eu hunain. Yn 1653, 
cynaliasant gymanfa yn Alingotte; a llaweroedd 
o honynt, yn cael eu blaenori gan eu harch- 
esgob, a ymneillduasant o'r cyfundeb pabaidd ; 
ac ni allodd y pab, na brenin portugal, eu dwyn 
yn ol hyd yma. 

Nid yw y Dr. Buchanan, yr hwn a ymwelodd 
â'r egwysydd hyn oddiamgylch y flwyddyn 1806, 


TAB 


755 


TAB 


| 
| 
(E 


| yn penu rhifeâi y Cristionogion yma ; ond y mae 
| yn crybwyll am bedair a deugain o eglwysi, o 
| tan arch-esgob Cranganore, (lle y dywedir i'r 
| apostol Thomas dirio,) heblaw (ri ugain a phed- 
| War o eglwysi Pabaidd-Syriaidd, o tan y ficar 
| apostolaidd. Y mae y Dr. Ker yn cyfrif rhifedi 
| Mn o ddeg a thri ugain i bedwar ugain 
| mil. 
| pedwar ugain a deg o. filoedd o Babyddion Syri- 
| aidd, y rhai a gawsant eu rhwymo i uno âg 
| eglwys Rhufain; a phymtheg mil ar hugain yn 
ychwaneg, y rhai a elwir yn Babyddion Lladin. 
aidd; y cyfan yn gwneyd ifyny oddiamgylch 
dau cant o filoedd o Gristionogion yn y wlad 
hono. Yn mysg yr holl rai hyn y mae diffyg 
. galarus o Feibleu, (ychydig o honynt a welsant 
“ y fath lyfr erioed, ac o ganlyniad diffyg gwybod- 
,aeth Gristionogol; er fod yn ymddangos eu bed 
wedi ymwrthod a'r heresi Nestoraidd, o'r hon y 
. cyhuddid hwynt gynt. 
Er y pryd hwn, yn benaf trwy gyfryngdod y 
Dr. Buchanan, (yr hwn a fu farw gyda'r gor- 
: chwyl, yn 1315,) y mae'r Testament Newydd 
- wedi cael eì gyfieithu a'i argraffu yn eu hiaith 


| 
| 


“ hwynt; ac yr un modd eu Liturgi; yr hwn yn | 


. awr a ddarllenir ganddynt yn eu tafod-iaith gyn- 

 henid. 

— _Gregorio Pietro Gaiarve, arch-esgob Syriaidd 
'Jerusalem, (yr hwn sydd o'r blaid Jacobaidd, 
oddiar ddymuniad i ryddhau ei gyd-wladwyr 
oddiwrth y ddygn anwybodaeth â'r hon y mae 
llaweroedd o honynt wedi eu gorchuddio, yn 
ddiweddar a gymerodd daith i Jwrop, i'r dyben 

— i gasglu modd i sefydlu argraff-wasg ar fynydd 
Lebanon, i'r dyben i gyhoeddi argraffiadau cywir 
o'r ysgrythyrau santaidd, yn nghyd a gweithion 
crefyddol eraill, yn yr iaith Garshunaidd, neu 
yr Arabaeg mewn llythyrenau Syriaidd; gan 
nad oedd ganddynt y pryd hwnw ond llaw- 
ysgrifau yn unig; yrhai, yn annibynol ar yr 


Heblaw y rhai hyn y mae oddiamgylch | 


anhawsder i gael digon o gopiau at wasanaeth 
miliwn o bobl, ydynt yn agored i lygriadau llu- 
osog trwy esgeulusdod y copiwyr. 

Yn cael ei gynhyrfu gan egwyddorion gwir 
grefyddol ymwelodd y prelad hwn â Rhufain a 
Paris; ond yn cael mai annichonadwy oedd iddo 
gasglu, yn y ddau le hwnw, gymaint o arian ag 
oedd yn angenrheidiol iddo er dwyn ei amcan 
clodwiw oddiamgylch, tiriodd yn Nghaerludd yn 
1819; lle, fel y mae yn hoff genym fynegu, y 
cyfarfu yr arch-esgob âg amryw foneddigion o 
urddas, y rhai, wedi cael eu boddloni yn nghylch 
ei hunaniaeth ef (his identi4y,) yn nghyd a chy- 
wirdeb ei amcanion, a ddechreuasant dansgrifiad, 
i'r dyben i'w gynysgaeddu âg argraff-wasg a 
llythyrenau, yn nghyd â moddion eraill angen- 
rheidiol gogyfer a chyflawni ei fwriadau. Sicr- 
haodd yr arch-esgob iddynt, fel yr oedd y Twrc- 
iaid yn caniatau i'r Cristionogion Syriaidd gyf- 
lawn ryddid i ymarferyd â'u crefydd, na fuasai 
un rhwystr ar ffordd cylchrediad llyfrau crefydd- 
ol. Y mae y bobl yn barod wedi cael eu dysgu 
i ddarllen ; a bydd i'r offeiriaid roddi anogaeth i 
wasgariad cyffredinol yr ysgrythyrau santaidd, 
heb nodiad nac esponiad. 

O Gaerludd dychwelodd yr arch-esgob i Paris, 
lle y derbyniodd gynorthwy ychwanegol; ac 
oddiyno dychwelodd adref, i'r dyben i gyflawni 
ei amcanion ardderchog.  Buchanan's Research- 
es, pp. 11—126, Miss. Regist. 1819, 

SYRTHIAD, (syrthio,) cwymp, cwympiad. 
Edr. Cwymp, Llithriad. 

SYRTHNI, (swrth,) cysgadrwydd, diogi. Edr. 
Olaerach, Cwsg, Diogi. 

SYW, gynt, doeth, dysgedig, celfyddgar; yn 
awr syber, glan, dihalog. 

SYWEDYDD, (syw,) gwr doeth, dysgedig ; 
yn neillduol tremiwr ar y sêr. 

SYWEDYDDIAETH, (sywedydd,) 
iaeth. 


Serydd- 


TABERNACL, Llad. Tabernaculum; Saes. 
Tabernacle; pabell, neu luest fechan. 

Y mae yr enw Tabernacl yn cael ei gymhwyso 
yn yr ysgrythyrau santaidd, yn 1. At Babell y 
Dystiolaeth, neu Babell yr Arglwydd; a hyny 
tebygol er dynodî y gwahaniaeth rhyngddi a'r 
deml, yr hyn ydoedd yn gynwysedig, nid yn ei 
dyben a'i defnydd, ond yn ei hansawdd, a'i maint- 
ioli. Yr oedd y naill yn symudadwy, a'r llall yn 
sefydlog; y naill, mewn cymhariaeth, yn fechan, 
a'r llall yn eang a helaeth. Y Babell neu 
y Tabernacl, ydoedd deml symudadwy; a'r 
Deml ydoedd Babell sefydlog ac arosol. 
Mewn cysondeb a'i hansawdd sefydlog, yr 
oedd yr olaf yn ddau cymaint o faintioli a'r 
flaenaf; ac mewn cydweddiad â'i hansawdd 
symudadwy, (gan ei bodi gael ei dwyn ar ys- 
gwyddau y Lefiaid, o fan i fan, fel y byddai yr 
achos yn galw,) yr oedd y flaenaf yn llai na'r 
olaf, ac o ddefnyddiau gwahanol. Gwedi bod 
dros yn agosi ddeugain mlynedd, yn cael ei 
dwyn ar ysgwyddau y Lefiaid o le i le yn yr an- 
ialwch, y lle cyntaf y cafodd ei sefydlu ynddo 
wedi dyfodiad Israel ì Ganaan, oedd yn Gilgal, 


T 


Jos. iv. 19. Parhaodd yno o chwech i saith 
mlynedd, sef hyd nesi Josua hollol ddarostwng 
y wlad. Gwedi hyny cafodd ei sefydlu yn Silo, 
lle yr arosodd hyd amser Eli; sef oddiamgylch, 
fel y tybir) tri chan mlynedd. Y pryd hwn 
(herwydd hyder cnawdol a rhyfygus Israel, yn 
dwyn yr arch o'u blaen i ryfel, heb gyfarwyddyd 
yr Arglwydd) ysgarwyd yr arch a'r Babell oddi- 
wrth eu gilydd, a chafodd Silo ei dinystrio. 
Edr. Jos. xviii. 1; 1 Sam. iv. 3—1l, Tybir, 
gan amryw dduwinyddion, na bu yr arch yn y 
babell byth mwyach. Pa fodd bynag, ar ol hyny, 
yn amser Saul, yr ydym yn cael y babell, neu 
y tabarnacl yn Nob, 1 Sam. xxi. 1, 4, 6; ac yn 
amser Dafydd yn Gibeon, 1 Cron. xvi. 39. Yn 
mherthynas i dreigliadau yr arch, wedi ei hym- 
adawiad â'r babell hyd ei sefydliad yn y cysegr, 
cafodd ei chymeryd gan y Philistiad, a'i dwyn o 
leile; sef o Ebenezeri Asdod, o Asdod i Ecron, 
ac o Ecroni Gath, 1 Sam. v. 1, 8, 10.. Gwedi 


' hyny y Philistiaid a'i hanfonosant i'w gwlad ei 


hun, ar fên newydd, ar ddwy fuwch flithion, 
pan y tiriodd yn Bethsemes, 1. Sam. vi. 1—12. 
Cafodd ei symud oddiyno i dy Abiandab, ì Cir- 


TAB 


7ô& 


TAB 


iathjearim,lle yr arosodd ugain mlynedd, 1 Sam. 


vii. l, 2.. Gwedi hyny yr ydym yn ei chael yn 
nhy Obed Edom, y Gethiad, dros dri mis, 2 Sam. 
vi. 11. Oddiyno symudwyd hi gan Dafydd, lle 
yr arosodd hyd nes ei dwyn oddiyno gan yr 
offeiriaid, yn amser Solomon, i'r cysegr santeidd- 
iolafyn y deml, 2 Sam. vi. 12; a Bren. vii. 1 —6. 
2. At y coríf dynol; yr hwn, mewn cyferbyniad 
i babell y dystiolaeth, neu i luest milwyr neu 
deithwyr, a elwir yn dabernacl neu babell, ys- 
gatfydd, i ddynodi ei wendid a'i waeledd, yn 
nghyd a byrdra ac ansicrwydd cyfaneddiad yr 
enaid ynddo, 2 Cor. v. 1; 2 Pedr.i. 13,14... Ŷ 
mae y gair Groeg, 2xnvoe, neu 2K&vo pa, yn 
arwyddo ymddangosiad (scene) mewn chwareufa; 
yr hon a newidir yn fynych; ac a symudir i'r 
dyben i roddi llei un arall. Cymhwysir ef yn 
aml gan ysgrifenwyr ysbrydoledig ac anysbrydol- 
edig at y corff dynol; i arwyddo tebygol nad yw 
ein hymddangosiad ar chwareufwrdd bywyd, 
ar y goreu ond byr, cyfnewidiol, ac ansicr; a'n 
bod yn agored yn feunyddioli gael ein symud 
ymaith yn ddisymwth i roddi llei eraill i chwar- 
eu rhan hwythau ar yr un daflod. Edr. Cysegr, 
Dabell. 

TABORIAID, cangen o'r Hussiaid, yn Bo- 
hemia, yn y bymthegfed ganrif, y rhai a gyfen- 
wyd felly oddiwrth fynydd gerllaw Bochin, ar yr 
hwn y cyfarfyddent i addoli. 

Yn ardal Bochin, yr oedd y gangen hono o'r 
athrawiaeth ddiwygiedig, sef cymuno yn y ddau 
ryw, yn cyfarfod â gwrthwynebiad mawr. Yr 
offeiriaid a yrent ei holl goleddwyr allan o'r 
eglwysi. Gwedi cael eu hamddifadu o'u haddol- 
dai, rhai o'r athrawon a arweiniasant eu praidd i 
fynydd cyfagos, lle y codasant babell, cyffelyb i 
gapel, yn yr hon y cyflawnasant wasanaeth dwyf 
ol, ac y gweiniasant y cymun yn y ddau ryw. 
Gwedi dybenu y gwasanaeth tynasant y babell i 
lawr dychwelasanti'w trigfanau, a galwasant y 
mynydd, Tabor; yr hyn, yn iaith Bohemia, a 
ddynoda babell. Eu brodyr yn y pentrefi cylch- 
ynol, wedi clywed am hyn a ymgasglasant atynt, 
a chytunasanti anog a chadarnhau eu gilydd 
trwy gyfarfod yn yr un lle, a thrwy gydgyfranogi. 
Mewn canlyniad, llaweroedd o ddynion a ym- 
gasglasant i Tabor, nid yn unig o'r pentrefi cylch- 
ynol, ond hefyd o Prague, a threfydd eraill yn 
Bohemia, yn nghyd ag o lawer o fanau yn Mor- 
avia; rhai ar draed, eraill ar feirch; rhai gyda 
golwg grefyddol i wrando gair Duw, aci gym- 
deithasu â'u brodyr; eraill o gywreinrwydd; ac 
eraill fel yspiwyr.. Oddiwrth ylle yr oeddynt 
yn cydymgyfarfod ynddo, canlynwyr Huss a 
gawsant yn gyffredin eu cyfenwi Taboriaid. Yn 
y bore y gweinidogion mwyaf dysgedig a doniol 
a ddechreuent y gwasanaeth trwy bregethu i'r 
bobl, wedi eu dosbarthu yn wahanol gynuileidfa- 
oedd; ac mewn modd hyf, beient gybydd-dod 
a balchder yr offeiriaid a'u gorthryment hwynt. 
Gweinidogion eraill a dderbynient gyffesiadau ; 
ac eraill a weinyddent y cymun yn y ddau ryw. 
Tua chanol dydd, y lluaws a gydymborthent ar 
ddarpariaeth syml, ac wedi myned, dan ganu 
hymnau, mewn gorymdaith o gwmpas y mynydd, 
dychwelent i'w haneddau. Mor lluosog oedd eu 
cynulliadau, fel y dywedir fod uwchlaw deunaw 
mil yn nghyd ar yr un pryd. 


Î 


Yr Hussiaid, modd bynag, oedtlynt o hyd yn 
glynu yn athrawiaeth traws-sylweddiad, yr offer- 
en, dirgel-gyffesiad, yn nghyd ag amryw eraill 
o weddillion pabyddiaeth. Ond gan eu bod un- 
waith, wedi dechreu ymgynghori â'r ysgrythyr- 
au, a'u mabwysiadu fel rheol eu ffydd a'u hy- 
marferiad, annichonadwy oedd iddynt barhau 
yn hir dan effeithioldeb y cyfryw ddychymygion 
afresymol a choelgrefyddol.. Mewn canlyniad, 
amryw o honynt a ymwrthodasant âhwynt, gan 
cofleidio purdeb a symlrwydd yr efengyl. 
Achlysurodd hyn gryn rwygiad. Er eu bod oll 
yn gwrthwynebu gormes llys Rhufain, llygred- 
igaeth yr offeiriaid, ac mewn modd brwdfrydol, 
yn sefyll dros yr arferiad gyffredin o'r gwin yn 
swper yr Arglwydd, eto, llawer o honynt yn 
ofnus, ac yn bleidiol ì dybiau ag oeddynt wedi 
derbyn cadarnhad oesoedd, oeddynt yn groes i 
ddiwygiad pellach. Cymerodd amrywiaeth ym- 
arferiadau crefyddol le yn eu mysg, yr hyn 
mewn amserïa derfynodd mewn ymraniad cy- 
hoeddus. Ffurfiwyd dwy blaid ; galwyd y naill 
Calixiaid, oddiwrth eu tyb wahaniaethol, sef yr 
arferiad o'r Chalice, cwpan arbenigol, perthynol 
i'r cymun; a'r llall Taboriaid, enw cyntefig yr 
holl Hussiaid. Hen ddinas Prague, prif ddinas 
Bohemia, a lynai wrth y Calixiaid; ond trigol- 
ion Prague Newydd, yn nghyd a_chyfaneddwyr 
Tabor a'r pentrefi cylchynol, oeddynt brif am- 
ddiffynwyr y blaid arall, Yr holl Hussiaid 
oeddynt wedi ymrwymo mewn modd difrifol i 
amddiffyn cymundeb yn y ddau ryw, yn erbyn 
pleidwyr llys Rhufain, a chymanfa Constance, 
yr hon, dan nawdd yr ymerawdwr Segismond, 
oedd yn bygwth eu darostwng hwynt. Hyd yn 
nod wedi i'w hundeb eglwysig gael ei lygru, yr 
oeddynt weithiau yn cyduno i wrthwynebu y 
gelyn cyffredin ; ond yr ymrafaelion crefyddol 
ag oeddynt wedi eu rhanu. yn ddwy blaid wrth- 
wynebol ac ymrysongar, yn fynych a derfysgent 
eu heddwch allanol; ac o'r diwedd a ddinystr- 
iasant eu hachosion, ac a'u darostyngasant yn” 
hollol dan awdurdod eu gelynion. 

Yr ymryson cyhoeddus cyntaf a ymddangos- 
odd rhwng y pleidiau hyn, ydoedd yn benaf 
mewn achos gwladwriaethol. Pendefigion ac 
ynadon Prague a gydsyniasant i gyflafareddu 
â'r ymerawdwr, yr hwn a'u difyrai hwynt â 
chynadleddau, fel y caffai hamdden i gasglu yn 
nghyd ei luoedd. Zisca, cadfridog gwrol y 
Taboriaid, a wrthododd gydsynio â'r cytundeb, 
ac a adawodd Prague mewn anfoddlonrwydd ; 
ond dychwelodd drachefn i'w hamddiffyn, pan 
y cafodd ei warchae gan y fyddin luosog a ar- 
weiniodd Segismond yn ei erbyn. Tra yr oedd 
y fyddin Daboraidd yn Prague, cyflawnent 
addoliad dwyfol yn y ffurf hono ag oedd yn 
ymddangos iddynt hwy yn fwyaf unol â'r ys- 
grythyr. Eu gweinidogion a drinient eu barfau 
fel dynion eraill. Eu corynau nid oeddynt wedi 
eu heillio fel eiddo'r offeiriaid pabaidd; a'u di- 
llad oeddynt o liw llwydion, meu wineu-dduon. 
Nid oeddynt hwy yn adrodd yr oriau canonaidd. 
Cyflawnent addoliad weithiau allan, ac weithiau 
mewn tai anghyoedd, gan wrthod yr eglwysi, 
naill ai o herwydd eu bod wedi eu cysegru i 
seintiau, neu ynte am eu bod wedi eu halogi gan 
ddelwau. Ni chyflawnent neb o ddefodau yr 


| offeren. 


| a'r gwin. 


75 


7 TAB 


Cyn cymuno, yr holl gynulleidfa a 
Y gweinidog 


| gweinyddol a ddynesai at fwrdd wedi ei or- 


chuddio â lliain gwyn, ar yr hwn yr oedd y bara 
Y bara oedd wedi ei dori, canys ni 
arferent afrllad. _ Edr. 4frllad. Y gwin nid oedd 
mewn cwpanau o aur neu arian, wedi eu cy- 
segru, ond mewn llestri elydr, (pewfer,) pren, 
neu faen. Cyhoeddai y gweinidog â llef uchel, 
yn yr ìaith gyffredin, eiriau y cysegriad; ac yna 
archai i'r gweinidogion a'r bobl gynrychol i gyf- 
ranogi. Ni ddyrchafent hwy yr elfenau ar ol y 
cysegriad, ac o ganlyniad nid addolent hwynt; 
ac nis cadwent ddim o honynt byd dranoeth. Y 
gwasanaeth syml, newydd hwn a frawychedd 
y brif ysgol, a'r rhan fwyaf o offeiriaid . Prague. 


” Yr oeddynt bwy wedi deol holl addurniadau 
; drudfawr a difudd yr oíferen, oud yn cadw yr 
/- holl ddefodau eraill, ac yn neillduol canon yr 
_> offeren. 
'feio yn gyhoeddus ar y Taboriaid, herwydd eu 


Yn selog dros yr hen. drefn, ni rusent 


bod yn eu hesgeuluso. Y rhai hyn yn eu tro 


. a feient y gwasanaeth hwn, fel peth hollol am- 


- ddifad o awdurdod ysgrythyrol, gan alw ei goledd- 
wyr yn Phariseaid. 


Y bobl a unasant yn ym- 


.. rysoniad eu hoffeiriaid; y naill blaid yn cymer- 
adwy y ddefod Galixaidd, a'r llall yr un Dabor- 


- aidd. Rhai o'r bobla wrthodasnt gymeryd y 
" cymun gan eu hoffeiriaid heb iddynt ddiosg eu 


— gwisgoedd offeiriadol; a'r gwracedd yn cael eu 


hanog gan y gwyr a'u lluddiasant i gyflawni y 
gwasanaeth yn eu haddurniadau. Fel hyn, yn 
y flwyddyn 1420, y cymerodd yr ymraniad rhwng 


— y ddwy blaid Hussaidd le. 


Gwedi cyfodi gwarchau Prague y Taboriaid a 
gyflwynasant ddeuddeg erthygl i'r ddinas, ar 
dderbyniad pa rai yr ymrwymenti'w hamddiffyn 
hyd eithaf eu gallu; gan fygwth ar yr un pryd 
eu gadael yn niffyg cydsyniad. Yr erthyglau a 
gynhwysent gosbedigaeth troseddau mawrion, 
ataliad gloddest, diddymiad cyfreithiau pagan- 
aidd, pregethiad y geir, rheoleiddiad ymddyg- 
iadau yr offeiriaid, deoliad gelynion anffyddlon y 
gwirionedd, diddymiad mynachlogydd, delwau, 
ac addurniadau yn ngwasanaeth ì)uw. Terfyn- 
asant eu harddelwad yn y geiriau canlynol :— 
““ Anwyl frodyr, yn niffyniad y gwirionedd y 
gosodasom ein meddianau a'n bywydau mewn 
enbydrwydd, ac y collodd amryw o honom ein 
gwaed. Yr ydym, trwy gynorthwyon dwyfol, 
yn penderfynu amddiffyn yr erthyglau, ac yn 
dymuno i chwithau uno â ni yn y gorchwyl; ar 
yr amod hyn, gallwch fod yn sicr o'n cynorthwy 
ni tra byddom byw.” Trigolion y ddinas newydd 
a gydsyniasant yn ewyllysgar â'r erthyglau ; ond 
cyfaneddwyr yr hen ddinas oeddynt yn petruso, 
ac yn arddelwi amser i ymgynghori â doctoriaid 
y brif ysgol. Ond gan nad oedd yr erthyglau 
hyn yn cael eu derbyn yn galonog, y Taboriaid 
a adawsant y ddinas. 

Dichon y byddai yn addas yn awr i gymeryd 
golwg ar y pynciau athrawiaethol, yn y rhai yr 
oedd y Taboriaid yn gwahaniaethu oddiwrth y 
Calixiaid. Ymddengys hyn yn fwy angenrheidiol 
herwydd iddynt gael eu camddarlunio gan am- 
ryw ysgrifenwyr. _ Y mae yn hawdd penderfynu 
egwyddorion y Calixiaid.. Arddelwenthwy fod 
i air Duw gael ei egluro i'r bobl mewn modd 

Ôa 


amlwg; bodi Swper yr Arglwydd gael ei wein 
yn y ddau ryw: bod i'r offeiriaid, yn lle gosod 
eu bryd ar gasglu cyfoeth, i ymgysegru at ddyled- 
swyddau eu swydd, ac i awyddu am ddilyn 
esiampl yr apostolion; a bodi droseddau rhy- 
fygus (pechodau marwol,) gael eu cospi. Darlun- 
ient hwy amrywiol bethau perthynol i sefydliadau 
dwyfol, megys wedi eu gadael i drefniad doeth- 
ineb dynion, a golygent y dylasid cadw sefydliad- 
au y doctoriaid, pan nad oeddynt yn ymddangos 
yn eglur groes i air Duw. Tybiau y Taboriaid, 
pa fodd bynag, ni chawsant eu gosod allan yr 
un mor eglur. BDyzinius, un o'r Calixiaid, a 
changellydd Prague, ar y pryd yr ysgrifenodd, 
sydd yn ein cynorthwyo i wahaniaethu rhwng 
tybiau cyffredin y Taboriaid a rhai o honynt. Y 
rhai canlynol oedd golygiadau y coríf:—l. Na 
ddylai y ffyddloniaid dderbyn a chredu pob peth 
a ysgrifenodd y tadau fel gwirionedd diymwad, 
eithr cymaint yn unig ag sy'n eglur gynwysedig 
yn llyfrau canonaidd y Beibl.—2. Mai oferddyn, 
pagan, yw pobun a fyfyrio y celfyddydau rhydd, 
aca gymero ei raddio yn wyryf, athraw, neu 
ddoctor; a'i fod yn pechu yn erbyn efengyl Crist. 
—3. Nad oes angen cadw un o ordinhadau y 
tadau, nac un ddefod, neu draddodiad dynol.— 
4, Y dylid diddymu'r dalaith fedydd, yr olew 
bendigaid, y ddefod o gysegru pob peth, y gwisg- 
oedd offeiriadol, &c.—5. Na ddylai plant gael 
eu swyno cyn bedydd; ac nad yw fadau a 
mamau bedydd yn angenrheidiol.—6. Y dylid 
dileu a llosgi pob offeren-lyfrau, defod-lyfrau, ac 
addurniad crefyddol.—7. Na ddylid cadw cyffes- 
iadau dirgel.—8. Na ddylid cadw gwyliau y 
grawys, yn nghyd âg eraill o ddynol-osodiad,— 
9. Nad yw y ffyddloniad tan rwymau i gadw un 
wyl ond dydd yr Arglwydd.—10. Y dylid cyfrif 
pob offeiriad a weinyddo yn y coryn-gneifiad 
(tonsure,) yr offeren-grys, &c., neu a ddarlleno'r 
offeren yn ol y ddefod gyffredin, yn perthyn i'r 
butaiin apolaeyptaidd.—l1. Nad cyfreithlon i 
offeiriaid (gweinidogion) efengylaidd yw perchen- 
ogi meddianau bydol.—12. Nad oes yr un pur- 
dan; ac mai peth ofer a ffol yw gweddio a chyf- 
lawni gweithredoedd da dros y meirw.—l3. Bod 
gweddi ar seintiau trengedig yn arogli o heresi 
ac eilunaddoliaeth. Y cyfryw yw tybiau cyffred- 
inol y Taboriaid. 

Cynaliwyd gwahanol gynadleddau rhwng y 
Calixiaid a'r Taboriaid, gyda golwg ar effeithio 
cymod; ond cawsant eu terfynu oll heb ddwyn 
yr amcan mewn golwg oddiamgylch. _ Yn un o'r 
rhai hyn, yr hwn a gynaliwyd yn Beraune yn 
1428, y ddwy blaid a ddadleuasant nid yn unig 
yn nghylch y saith sacrament, ond hefyd yn 
nghyleh rhagarfaethiad, ewyllys rydd, a chyf- 
iawnhad. Nid yw golygiadau arbenigol y Tabor- 
iaid ar y pynciau hyn, yn ddigon hysbys; ond 
y tebygolrwydd yw, mai yr un oeddynt â golyg- 
iadau y diwygwyr wedi hyny. Y cymun oedd 
testun yr ymddiddan mewn cynadledd arall. Y 
Calixiaid nid oeddynt yn gwahaniaethu oddiwrth 
eglwys Rhufain ar y pwnc hwn, oddieithr mewn 
dau beth; sef eu bod yn ei weini yn y ddau ryw, 
ac yn ei roddii fabanod. Yr oeddynt yn syl- 
faenu yr arferiad olaf ar Ioan vi. 53 ; ac yn cael 
eu gwrthwynebu ynddo gan y 'Taboriaid. Trefn- 
odd cymanfa Basil, yr hon a gyfarfu oddeutu y 


TAD ŵ 


58 


TAD 


pryd hwn, fesurau i enyn yr ymrysoniadau rhwng 
y Taboriaid a'r Calixiaid, ac er darostwng tyb- 
iau'r ddwy blaid. O'r diwedd yn Nghymanfa 
Guttemberg, 1442 y Taboriaid, mewn modd 
unfrydol a dynasant gyffes o'u ffydd. Y gyffes 
hon sy'n cynwys, yn gyffredinol, yr un golyg- 
iadau, ag a ymddangosasant wedi hyny yn 
nghyffesiadau yr eglwysi Protestanaidd. Di- 
ddymiad y Taboriaid a ganlynodd yn ebrwydd 
wedi hyny. Parhaodd lluman y gwirionedd, pa 
fodd bynag, i gael ei gynal i fyny, gan ymneill- 
duad oddiwrth y Calixiaid, yn y flwyddyn 1457. 
Y rhaia enciliasant a ymunasant a gweddill y 
Taboriaid. Yn cael eu dychrynu gan ddinystr 


y rhai olaf, a chan y creulondeb â'r hwn yr , 


oeddynt yn cael eu herlid, newidiasant eu henw, 
gan alw eu hunain yn Frodyr Bohemaidd. Par- 
haodd eglwysi wedi eu cyfansoddi o'r rhai hyn i 
hanfodi hyd amser y diwygiad, y rhai a gynal- 
iasant obebiaeth â Luther, Melancthon, yn nghyd 
â diwygwyr eraill. Edr. Calieiaid, Hussiaid. 

TAD, Heb. nw, 44b; yn briodol, enw per- 
thynasol, yn dynodi un wedi enill plentyn, neu 
blant, Diar. xxiii. 22. 

Heblaw ystyr gyffredin y gair Tad, y mae yn 
cael ei gymhwyso yn yr ysgrythyrau sanctaidd, 
yn gystal ag mewn ysgrifeniadau ae ymddiddan- 
ion cyffredin, yn 1. At flaenafiaid agos, megys 
taid, hen daid, &c. Fel hyn y gelwir Nebucodon- 
ozor yn dad Belsassar, er mai ei daid oedd, Dan. 
v. 2.—2. At sylfaenwyr gwreiddiol teuluoedd, 
llwythau, a chenhedloedd. Fel hyn, yr iuddew- 
on, yn awr yn gystala chynt, a alwant Abra- 
ham, eu tad.—3. At sylfaenwyr, dyfeiswyr, 
neu ymarferiedyddion cyntefig unrhyw gelfyddyd 
neu alwedigaeth. Fel hyn gelwir Jabal, “ Yn 
dad pob preswylydd pabell, a phob perchen an- 
ifail;” a Jubal ei frawd yn “'dad pob teimlydd 
telyn ac organ,” Gen. iv. 20, 21.—4. At uwch- 
afiaid, mewn sefyllfa, awdurdod, swydd, cwybod- 
aeth, doethineb, neu ddysgeidiaeth. Fel hyn,- 
galwai Eliseus, ““Fy nhad, fy nhad,” ar Elias, 
2 Bren.ii. 12;) gweision Naaman, “ Fy nhad” 
ar Naaman, 2 Bren. v. 13; a dywedai brenin 
Israel, “Fy nhad” wyth Eliseus, 2 Bren. vi. 21. 
—5. At gymwynaswyr haelionus. Fel hyn, 
gelwir Duw yn ““Dad yr amddifaid,” Ps. lxviii. 
5; Joseph yn dadi Pharao, a Hiram i Solomon, 
Gen. xlv. 8; 2 Cron. vi. 16;) ac y dywedai Job 
am dano ei hun, “Tad oeddwn i'r anghenog,” 
Job xxix. 16.—6. At y neb y byddo dynion yn 
ei wasanaethu a'i efelychu. Fel hyn dywedai 
Crist, wrth yr Iuddewon ;,—““ O'ch tad diafol yr 
ydych chwi, a thrachwntau eich tad a fynwch 
chwi eu gwneuthur,” Ioan vii. 44. 

Un o enwau ysgrythyrol, anwylaidd Duw (yn 
neillduol y Person blaenaf mewn trefn, yn y 
Duwdod,) yw Tad. Gelwir ef yn aml mewn 
modd pwysig, yn y Beibl; “Y Tad;” ac yn y 
Testament Newydd yn ““Dad ein Harglwydd 
Iesu Grist,” Rhuf. xv.6; 2 Cor.i. 3; xi. 31; 
Eph.i.3; 1 Pedri.3. Fel Cyfryngwr, yn sicr, 
ac nid fel person dwyfol, y mae Crist i'w olygu 
pan y gelwir Duw yn dad iddo; oblegyd fel 
person dwyfol, y mae yn wir Dduw ei hun, ac 
yn gyd-dragywyddol a gogyfuwch â'r Tad, a'r 
Ysbryd.—Edr. Mab Duw. 

I'r dyben i'w wahaniaethu oddiwrth dadau 


naturiol, ac i ddynodi ansawdd odidog ei gymer- 
iad fel*tad, y mae Duw yn cael ei alwsTad nefol, 
Math. vi. 14; “Tad santeiddiol, Tad cyfiawn.” 
&c., Ioan xvii. 11, 25. Fel Creawdwr, Cynhal- 
ydd, a Llywodraethwr, y mae yn cael ei alw, 
““'Tad yr ysbrydoedd,” Heb. xii. 9; “Tad y 
gogoniant, Eph.i. 17;) Tad y goleuni,” Iagoi. 
17; “Tad y trugareddau,” 2 Cor.i. 3; ein “Tad 
ni oll,” Mal. ii. 10;) ïe, Tad oll,” neu, dad pawb 
a phob peth, Eph. iv. 6. Ond?mewn modd mwy 
neillduol y mae efe yn dad ei bobl briodol, ddewis- 
ol, eihun, Deut. xxxii. 6; Jer. xxxi. 9. Un o'i brif 
addewidion iddynt yw, “Myfi a fyddaf yn dad i 
chwi, a chwithau a fyddwch yn feibion ac yn 
ferched i mi, medd yr Arglwydd ;Hollalluog,” 
2 Cor, yi. 18. Y mae hyn yn ;cynwys y bydd 
iddo o'i wir ewyllys eu henill, trwy air y gwir- 
ionedd, Iago i.l8; tosturio wrthynt, Ps. ciii. 19; 
Luc xv. 20; eu hymgeleddu, Luc xv. 22, 29; 
eu dysgu, Deut. viii; Ps. ]xxi. 17; eu ceryddu, 
Heb. xii. 5—8; eu harbed, Mal. iii. l7; eu 
hamddiffyn pan mewn peryglon, Diar. xiv. 16; 


. eu gwrando pan yn galw arno, Ps. xci. 15; Math. 


vii. /—10, a darparu yn helaeth ar eu cyfer, | 
Cor.ii.9. Heblaw.hyny, y mae'r Arglwydd yn 
addaw y byddant hwythau yn feibion ac yn 
ferched iddo yntau. Mewn canlyniadi hyn y 
mae yn anfon “ysbryd ei Fabi'w calonau, yn 
llefain Abba Dad;” ac y maent hwythau oll, i 
raddau mwy neu lai, yn ateb i'r cymeriadau, 
““meibion a merched yr Arglwydd Hollalluog,” 
gan eu bod yn ei garu, ei ddewis, ymostwng i'w 
ewyllys, ufyddhau i'w orchymion; ymddiried 
ynddo, ymdebygoli iddo, palw arno, a dysgwyl 
wrthoam gyflawni eu holl angenrheidiau. Y 
maent gan hyny yn wir ddedwydd, canys y mae 
ganddynt dad tosturiol, holl-ddigonol, ac anfeidr- 
ol ddoeth, cyfiawn, santaidd, a geirwir. 

TAD TRAGYWYDDOLDEB, Heb. gy»3s, 
Abi-nghad; un o enwau ardderchog yr Arglwydd 
Iesu Grist, yn dynodi ei dragywyddoldeb di- 
ddechreu a diddiwedd, Esa.ix. 6. Gan fod y 
gair Hebraeg, gned, yn arwyddo oes, yn gystal a 
thragywyddoldeb, myn rhai mai yr “ Oesaddaw,” 
sef yr oruchwyliaeth efengylaidd a olygir; ac 
mai dynodi Crist fel Awdwv neu Sylfaenydd hono 
oedd yn ngolwg y proffwyd wrth ei alw Abingad. 
Pa fodd bynag y mae yr enw yn ei weddu yn 
dda, gan ei fod ar yr un llaw yn wir a thragy- 
wyddol Dduw; ac ar y liaw arall yn awdwr, 
sylfaenydd, a phen, yr oruchwyliaeth rasol olaf 
a hwyafo eiddo Duw tuag at ddynion. Iddo ef 
y mae'r “byd a ddaw,” sef yr oruchwyliaeth 
newydd, wedi ei ddarostwng, Heb. ii, 5. Efe 
yw ei Sylfaenydd a'i Ben. 

TADAU, y rhif luosog o tad. Cymhwysir y 
gair yn yr ysgrythyrau santaidd, at uwchafiaid 
mewn crefydd a rhinwedd; a blaenafiaid mewn 
proffes ac oedran, Zech.i. 5; Rhuf, ix. ô; ix. 
28; 1 Ioan ii. 13. Mewn ysgrifeniadau eglwys- 
ig cymhwysir ef at hen awdwyr y rhai a gadwas- 
ant draddodiadau yr eglwys, yn eu hysgrifeniad- 
au. Dosparthir hwynt i Roegaidd a Lladinaidd. 
Y tadau Groegaidd oeddynt St. Chrysostom. St. 
Basil, &c.; a'r rhai Lladinaidd oeddynt St. Aug- 
ustin, St. Ambrose, &c. Nid oes un awdwr di- 


| weddarach na'r ddeuddegfed ganrif, yn eâel ei 


anrhydeddu â'r enw fad. 


TAE ” 


99 


TAE 


Yn mherthynas i'r gradd dyledus o barch i 
ysgrifeniadau yr hen dadau, nid yw dysgedigion 
yn cytuno. Tra y mae rhai yn eu darlunio fel 
yr arweinyddion goraf yn llwybrau crefydd a 
rhinwedd, y mae eraill yn eu golygu, fel yr 
addysgwyr gwaethaf, gan drin eu gorchymynion 
a'u penderfyniadau fel pethau gwael a diwerth ; 
ac yn aml yn beryglus a niweidiol, Dichon 
mai y canol-barthiad rhwng y ddwy blaid yw 
y rhai tebycaf o fod yn barnu yn gywir. Y 
mae yn anwadadwy eglur, medd un awdwr, 
fod ysgrifeniadau'r tadau yn cynwys amrywiol o 
dybiau ardderchog; o syniadau cywir; ac o 
olygiadau tueddol i ffurfio tymer grefyddol, ac 
i gyffroi serchiadau rhinweddol a duwiol. Ar 
:y llaw arall rhaid addef eu bod yn llawn- 
ach o erwindeb gormodol ac afresymol; o add- 
'ysgiadau Stoicaidd, ac academaidd; o olygiad- 
au diystyr, ac anmhenderfynol; a'r hyn sydd 
waeth eto, o benderfyniadau hollol gyfeiliornus, 
ac eglur wrthwynebol i orchymynion Crist. Er 
y dichon barn henafiaeth ar rai pynciau dadleuol, 
fod ambell waith o ddefnydd; eto dylid gofalu 
rhag gosod eu hysgrifeniadau ar dir cyfartal a'r 
Beibl. Gallant, mewn amryw amgylchiadau, 
-wasanaethu fel tystion addas; ond dylid gofalu 
rhag ymddiried i'w dedfryd, fel barnwyr. Y Beibl, 
a'r Beibl yn unig, sydd i benderfynu erthyglau 
ac ymarferiadau crefydd. 

TADAU APOSTOLAIDD, enw a gymhwysir 
yn gyffredin at ysgrifenwyr y ganrif gyntaf, y 
rhaia ddefnyddiasant eu hysgrifellau yn achos 
Cristionogaeth. Eu henwau yw Clement, Barna- 
'bas, Ignatius, Polycarp, ac Irenaeus. O ysgrif- 
eniadau yr awdwyr hyn, cyhoeddodd Cotelerius, 
ac ar ol hyny Le Olerc, gasgliad, yn ddwy gyfrol, 
wedi ei gymdeithasu â'u hesboniadau hwy eu 
hunain, yn nghyd â sylwadau amrywiol o ddysg- 
edigion eraill. Llythyrau gwirioneddol y tadau 
apostolaidd a gawsant eu cyfieithu gan archesgob 
Wake; yr hwna osododd o'u blaen draethawJl 
rhaglithiol, dysgedig, o'i waith ei hun. Laud. 
1693, 8vo. 

TADOGAETH, (t£adog,) deilliad, tarddiad. 
Fel hyn tadogaeth geiriau yw eu gwreidd-dardd- 


iad. 

TADOGION, (fadog,) gwreiddiol, cyntefigion, 
neu eiriau gwreiddiol. Y gwrthwyneb i genedl- 
edigion. Yn gyffredin geiriau unsill ydynt. 

TATWYS, (tad-gwys,) athraw. Hefyd cenedl, 
neu gyfathrach y tad, fel y mae mamwys yn ar- 
wyddo cyfathrach o ochr y fam. 

“TAENELLIAD, (taenell,) tywalltiad gwasgar- 
ol, yn briodol o wlybyroedd, hylif, megys dwfr, 
gwaed, &c., Heb. ix. 19 ; yn anmhriodol o ddefn- 
yddiau sychion, megys llwch, lludw, &c., Job ii. 
12. Saes. | ; 

Ymddengys oddiwrth adroddiadau teithwyr, 
cynar a diweddar, fod taenelliad yn ddefod wlad- 
ol gyffredin yn mhlith trigolion y dwyrain; yn 
neillduol mewn gwleddoedd. Ar y cyfryw achlys- 
uron, dywedir fod gwas yn sefyll, a chanddo 
]estr arian tebyg i gostrel, a'i ben yn gyffelyb i 
ben dyfriedydd (wafering-pot) yn llawn o ddwfr 
perarogledig, â'r hwn y taenella efe y gwahodd- 


edigion ar eu dynesiad at y bwrdd; fel arwydd | 


o'u bod yn ffafr a than nodded arglwydd y wledd, 
ac yn westwyr iddo, 


wedir hefyd ei fod yn eu taenellu yr ail waith, 
â'run cymysgedd; yn arwydd o'u bod yn ym- 
ael yn heddwch a ffafr ei feistr.  Cobbin's Con- 
densed Com. on Isai. 52. 16. Defod. Dwyr. tu. 
dal. 447. 

Heblaw hyny, y mae taenelliad yn ddefod gref- 
yddol, hen a chyffredin, yn mhlith Iuddewon a 
* chenhedloedd. Yr oedd yn un os nad y benaf, 
o'r “amryw olchiadau (Ôagopev Bamcno, 
amryw fedyddiadau,) tan yr Hen Destament, Heb, 
ix. 10; wedi ei gymharu âg Ex. xxix.; 4; Num. 
viii. 6,7; Ps.li. 7; ac y mae yn eithaf tebygol, ei 
fod yn cael ei anfon mewn cysylltiad â chrefydd yn 
mhell cyn fsefydlu yr oruchwyliaeth Fosenaidd ar 
Sinai. Yn amser, a thrwy offerynoliaeth Moses, 
cafodd ei gysylltiad â chrefydd ei gadarnhau a'i 
sefydlu, a hyny trwy awdurdod ddwyfol, Ex. xix. 
10; Lef. xiv. 1—7; Num. viii. 7; xix. 1ll—22; 
ac yn marn y rhifedi amlaf o Gristionogion y 
mae ei gysylltiad â chrefydd (er ei fod wedi ei 
symleiddio yn fawr) eto heb ei ddiddymu; a 
chredant na's diddymir ef ychwaith tra parhao 
amser. Ynlle “amryw olchiadau,” neu “'fed- 
yddiadau,” nid oes tan yr efengyl eithr yn unig 
un golchiad arwyddol, sef bedydd, Eph.iv.5; 
yr hwn sydd i'w weini â dwfr, Math. iii. ll; 
yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan, Math. 
xxviii. 19; fel arwydd o'r golchiad sylweddol, 
sef tywalltiad yr Ysbryd Glan, yn ei ras, yn 
gystal a'i ddoniau, Esa. xliv. 3, 4; lii. 15 ; Esec. 
xxxvi. 25; Math, iii. 11; Act. ii. 5, 16 —18; 
Tit.iii. 5,6. Edr. Bedydd, Bedydd Crist, Bed- 
ydd Toan. 

Y prif ddefnydd mewn ymarferiad yn y taen- 
elliadau seremoniol oedd gwaed yr aberthau; yr 
hwn oedd yn dynodi euogrwydd, neu ddrwg- 
haeddiant pechod, yn nghyd â'r angenrheidrwydd 
anhepgorol o iawn er dyogelu anrhydedd y llyw- 
odraeth ddwyfol, yn y gweinyddiad o faddeuant, 
a phob rhyw ffafrau i droseddwyr edifeiriol, Heb. 
ix. 22. Herwydd paham y gelwid y taenelliad o 
hono ger bron, ar, a thuag at y drugareddfa, yn 
““ wneyd cymod,” Lef. xvi. 17, 18. Defnyddid ef 
bob amser yn ei sefyllfa naturiol; oddigerth yn 
unig yn achos puredigaeth oddiwrth halogrwydd 
seremoniol, dygwyddiadol; pan yr oedd yn cael 


'eiarfer mewn rhan yn ei sefyllfa naturiol, ac 


mewn rhan wedi ei losgi. Y drefn yn yr am- 
gylchiad hwn, oedd i feibion Israel ddwyn aner 
goch, berffaith gwbl, heb fod erioed tan yr iau, 
at yr offeiriad, yr hwn a barai ei dwyn o'r tu 
allan i'r gwersyll, ac a orchymynai i ryw un i'w 


* Yr offeiriaid Groegaidd a burent yr allor, gan 
ei hamgylchu, â'u llaw ddehau tuag ati. Cyflawn- 
id y buredigaeth hon trwy daenellu blawd a dwîr 
santaidd arni. Y dwfr hwn a elwid Chernips, h.y., 
llaw-olchiad, neu buredigaeth. Ynddo, gwlychent 
bentewyn wedi ei gymeryd oddiar yr allor, â'r hwn 
y taenellent y rhai a safent gerllaw, gan gyfrif hyny 
yn fath oolchiad. AroAeologia Attice, Lâb.2. Ca4p.9. 

f S:cr yw, iddo gael ei arfer mewn cysylltiad âz 
ordinhad grefyddol, cyn i Israel ymadael â'r Aifft, 
Ex. xii, 22; ac wrth ystyried mai yr un gaìr 
gwreiddiol a arferodd Jacob wrth orchymyn i'w 
deulu gymdanAau cyn myned i Bethel i addoli, 
ag a arïerir am (anAad trwy daenelliad, Lef. xiv. 


7,8; Num. xix. 12,13,20; Ps.li.7 ; y mae yn dra 


Ar eu hymddidoliad, dy- | thebyg ei fed yn ddefod grefyddol y pryd hyny. 


TAE 


760 


TAE 


lladd yno ger ei fron ef. Yna cymerai yr offeir 
iad beth o'i gwaed hi, (yn ei sefyllfa naturiol) ar 
ei fys, ac a'i taenellai ar gyfer wyneb pabell y 
cyfarfod saith waith. Ar ol hyn llosgid yr aner 
ger bron yr offeiriad, ei chroen, ei chig, eì gwaed, 
a'i biswail, a chymerai yr offeiriad goed cedr, isop, 
ac ysgarlad, ac a'u bwriai i ganol llosgfa'r aner. 
Gwedi hyny yr oedd rhyw un glân i gasgu lludw 
yr aner, (yr hwn nid oedd amgen *y gwaed 
wedi ei losgi,) ac i'w osod o'r neilldu, mewn lle 
glan o'r tu allan i'r gwersyll, at wasanaeth pawb 
yn gyffredinol a halogid trwy gyffyrddiad dam- 
weiniol â chorff marw, burgun, bedd, neu ryw 
beth seremoniol arall, Num. xix. 1—22. Yn 
mhob amgylchiad arall yr oedd y gwaed i'w 
ddefnyddio yn ei sefyllfa naturiol; a hyny naill 
ai yn ddigymysg, neu yn gymysgedig â dwfr, ac 
mewn cysylltiad ag olew, 

Yn ei berthynas a Duw a'i bethau, yr oedd 
y gwaed i gael ei arfer bob amser yn bur a di- 
gymysg; ond yn ei berthynas â dynion, yn neill- 
duol fel pwriedydd, yr oedd yn wastad i'w arfer 
yn gymysgedig â dwfr; ac ar un amgylchiad, 
mewn cysylltiad ag olew. Gwaed pur oedd gan 
yr archoffeiriad bob amser yn myned i'r cysegr 
santeiddiolaf, i'w daenellu ar ac o flaen y dru- 
gareddfa. Gwaed pur yn unig, yn gyffredin, a 
daenellai yr offeiriad tua'r wahanlen a phabell y 
cyfarfod; ar yr allor, ac ar holl lestri a dodrefn 
y cysegr. Ar y cyfryw achlysur ni chynygiai, 
yn gyffredin, ddim arall i'r Arglwydd; ac ni 
chymhwysai ddim arall at ei bethau ef. Yn 
sylfaen cymod, iawn yn unig oedd Dnw yn ei 
ofyn; ac yn ein holl ddynesiadau at yr Ar- 
glwydd, ni thal i ni gynyg dim arall iddo fel 
sylfaen ein heddychiad âg ef, a'n cymeradwyaeth 
ger ei fron. Heb ollwng gwaed nid oes maddeu- 
ant; a gwaed Iesu Grist ei Fab ef, yn unig sydd 
yn glanhau oddiwrth euogrwydd pechod, ac yn 
adferu y troseddwr gwir edifeiriol a chrediniol i 
heddwch a ffafr y Goruchaf. 


Ond er mai yn bur a digymysg, yn ddieithriad, 


yr arferid y gwaed yn ei berthynas â Duw a'i 
bethau, eto bob amser yn ei berthynas â dynion, 
fel puriedydd, yr oedd yn cael ei gymysgu â 
dwfr; ac ar un achlysur, ychwanegid olew at 
ddwfr a gwaed, Lef. xiv; Num. viii. 19. Y 
mae dynion yn aflan a halogedig, yn gystal ag 
yn euog; ae o herwydd hyny y mae angen ar- 
nynt am santeiddrwydd yn gystal a maddeuant 
—am santeiddiad yn gystal a chyfiawnhad. Yr 
oedd cymysgiad dwfr a gwaed yn nefod pured- 


*Nad oedd y lludw amgen y gwaed wedi ei 
losgi, a ymddengys, wrth ystyried mai y gwaed, 
yn mhob creadur sydd yn troi yn groen a chig. 
Yr achlysur o'i losgi oedd yr angenrheidrwydd 
oedd ar yr Israeliaid am buriedydd parod, yn 
wastadol, oddiwrth halogrwydd damweiniol; yr 
hwn oedd yn eu hanaddasu i ymwneyd â pheth- 
au santaidd, a'r hwn yr oeddynt mewn rhyw 
ffordd neu gilydd, o hyd yn agored iddo. Yn an- 
nibynol ar y cyfryw ddarpariaeth buasai yn an- 
hawdd iddynt, os nad yn annichonadwy, i ddwyn 
yn mlaen wasanaeth y cysegr; neu addoliad cy- 
hoeddus, beunyddiol, yr Arglwydd. Fel hyn yr 


oedd y ddefod buredigol hon yn ddangosiad ar- | 


dderchog iawn o ddoethineb a thiriondeb yr Ar- 
glwydd fel ei sefydlwr, 


igaeth personol, yn arddangosiad o'r cysylltiad 
anwahanol rhwng halogrwydd ac euogrwydd, a 
rhwng maddeuant a santeiddiad. Nid oes neb 
yn halogedig foesol, heb fod yn euog; ac nid 
yw Duw yn maddeu i neb heb ei santeiddio ar 
yr un pryd. ; 

Yr unig amgylchiad yn yr hwn y defnyddid 
olew mewn cysylltiad â dwfr a gwaed fel pur- 
iedydd, ydoedd yn nglanhad y gwahanglwyfus, 
Lef. xiv. 6, 7, 14—32. Yr oedd y gwahanglwyf, 
nid yn unig yn halogrwydd seremoniol, ond he- 
fyd yn afiechyd heintus, yn tori allan yn glwyfau 
ffiaidd. Yr oedd yn angenrheidiol gan hyny 
wrth olew i dyneru y cnawd, ac i esmwythau a 
meddyginiaethu clwyfau y dyoddefydd, yn gys- 
tal a dwfr i'w lanhau, a gwaed i'w ddieuogi.. Y 
mae pechod nid yn unig yn euogi ac yn aflanhau 
dynion, ond hefyd y mae yn afiechyd heintus, 
yn tori allan yn glwyfau dyfnion, ffiaidd, a dryg- 
sawrus. Y mae arnynt hwy angen gan hyny, 
nid yn unig am waed Crist i'w puro oddiwrth 
euogrwydd, am weithrediadau santeiddiol yr 
Ysbryd, yr hwn a elwir yn ddwfr glan, Ezec. 
xxx. 25; i'w santeiddio a'u glanhau; ond hefyd 
am ei ddylanwadau tynerol, cysurol, a meddyg- 
iniaethol, ìi dyneru eu cydwybodau, cysuro eu 
meddyliau trallodus, a meddyginiaethu eu clwyf- 
au dyfnion, Esa. lxi. 3; Hos. xiv. 4. 

Taenellid y gwaed, nid yn unig ar bersonau, 
ond hefyd ar bethau—ar yr allor, ar lyfr y gyf- 
raith, ac ar holl ddodrefn y cysegr, Heb. ix, 
21, 22. Y mae pechod a phechaduriaid yn ha- 
logi pob peth; ac y mae angen taenellu, nid yn 
unig eu personau â gwaed Crist, ond hefyd eu 
holl gyflawniadau, eu darlleniadau, eu gwran- 
dawiad, eu gweddiau, eu ffydd, eu hedifeirwch, 
eu cariad, a'u hufydd-dod. Ni bydd dim a 
wnelont nac a gyflawnont yn dderbyniol a chy- 
meradwy, ond trwy Grist. Y mae ganddynt 
anwiredd eu pethau santaidd, yn gystal a'u peth- 
au cyffredin; ac nid oes ond gwaed Crist yn 
unig a ddichon wneyd cymod drosto, a'i ddwyn 
ymaith. 

Yr offeiriaid, (oddigerth yn nefod puredigaeth 
halogrwydd seremoniol dygwyddiadol, Num. 
xix. 18, 19,) yn unig oedd yn taenellu ; a dy- 
oddefol yn unig oedd yr hwn a daenellid, yn yr 
oruchwyliaeth. Wrth ymolchi (ymdrochi) mewn 
canlyniad i hyny, yr oedd y taenelledig, megys 
yr oedd yn weddus, yn weithredol; ond yn 
pgoruchwyliaeth y taenelliad, derbyniwr yn unig 
oedd. Yn nghymwysiad yr iechydwriaeth, y 
mae pobl Dduw yn unig yn ddyoddefol; ond yn 
ngweithrediad grasau ac ufydd-dod efengylaidd, 
y maent yn weithredol. Gweinidogion yr efeng- 
yl yn gyffredin, mewn modd gweinidogaethol, 
sydd yn cymhwyso iechydwriaeth at ddynion, 
Luc xv. 22; ond yr Arglwydd Iesu Grist, €rwy 
weinidogaeth ei air a'i Ysbryd, yn unig sydd yn 
gwneuthur hyny mewn modd effeithiol a_ syl- 
weddol. Ato ef gan hyny y mae yn rhaid i 
bawb ddyfod trwy ffydd, am hyn. 

Mewn un o ddwy ffordd yn unig yr oedd yr 
offeiriad yn taenellu ; sef naill ai a'i fys,? neu â 
thusw o isop wedi ei drochi yn y gwaed, neu yn 
y dwfr a'r gwaed. Trwy weinidogaeth ei Ysbryd, 
yn annibynol ar bob moddion, (megys a'i fys,) 


| y mae yr Arglwydd Iesu Grist yn cymhwyso 


TAE 


—s - 


761 


TAE 


iechydwriaeth at fabanod; ond trwy weinidog- | 


aeth yr Ysbryd, mewn cysylltiad a moddion 
gras, a chyfryngau yr iechydwriaeth, y rhai 
sydd yn derbyn eu hol] rinwedd lanhaol oddi- 
wrth ei aberth ef, a dylanwadau ei Ysbryd, fel 
yr oedd y * tusw isop oddiwrth y gwaed, neu y 
dwfr a'r gwaed, yn y rhai y trochid ef, y mae 
efe yn ei chymhwyso at bawb mewn oed a 
synwyr. 

Yr oedd yr offeiriad yn taenellu saith o weith- 
iau yn olynol. Dichon fod hyny yn dynodi ar 
un llaw, perffeithrwydd gwaith Crist dros ei 
bobl; ac ar y llaw arall, perffeithrwydd gwaith 
yr Ysbryd Glan ynddynt; canys y mae y rhif 
saith yn rhif perffaith; ac yn arwyddo perffeith- 
rwydd. Dichon hefyd ei fod yn arwyddo yr 
angenrheidrwydd o fynych gymhwysiad o fen- 
| dithion iechydwriaeth atom gan Grist, ac o 
weithrediadau beunyddiol yr Ysbryd Glan ynom. 
“ Nid unwaith, ond yn fynych, y mae angenrheid- 
rwydd eu profi; a thrwyddynt o'r diwedd, caiff 
eu holl ddeiliaid eu llwyr a'u perffaith lanhau. 
Ni fethodd neb a ddefnyddiodd drefn puredig- 
aeth seremoniol yn ddìchlynaidd, erioed a chyr- 
aedd yr amcan golygedig wrth ei harfer. Ac 
““ os oedd gwaed teirw a geifr, a lludw aner wedi 
. ei daenellu ar y rhai a halogwyd, yn ddifeth yn 
“ santeiddio i bureiddiad y cnawd; pa faint mwy 
y bydd i waed Crist, yr hwn trwy yr Ysbryd 
tragywyddol a'i hoffrymodd eî hun yn ddifai i 
Dduw, buro eich cydwybod chwi oddiwrth weith- 
redoedd meirwon, i wasanaethu y Duw byw?” 
Er nad oedd yr elfenau defnyddiol yn y bured- 


igaeth seremoniol, (yn neillduol gwaed a lludw,) | 


yn cynwys unrhyw addasrwydd naturiaethol, er 
effeithio glanhad y rhai y cymhwysid hwynt 


atynt, ond yn hollol i'r gwrthwyneb; etoni! 


fethasant erioed ateb y cyfryw ddyben lle y def- 
nyddiwyd hwynt yn ddichlynaidd, yn ol y cyf- 
arwyddyd dwyfol. Gallwn fod yn sicr gan hyny, 
na fetha prif osodiad y nef byth ateb dyben ei 
sefydliad, lle yr arferir ef yn ddidwyll ac iawn. 
Heblaw ei fod o sefydliad dwyfol, y mae yn 
ufydd-dod a dyoddefaint yr Arglwydd Iesu Grist 
wiwdeb mewnol, yn gystal a chyfaddasrwydd 
moesol, er ateb dyben ei osodiad ar bawb a'i 
hiawn ddefnyddiant. 

Heblaw effeithio cymod, a phuredigaeth sere- 
moniol, yr oedd y taenelliadau Iuddewig yn cael 
eu defnyddio yn nghysegriad dynion a phethau 
i wasanaeth yr Arglwydd. Trwy daenelliad, 
naill ai heb neu mewn cysylltiad ag eneiniad yr 
oedd y rhan fwyaf o bersonau a phethau, yn 
cael eu cyflwyno a'u cysegru gynt i'r Arglwydd 
a'i wasanaeth. Trwy daenelliad y cysegrwyd 
Aaron a'i feibion; y tabernacl a'r hyn oll oedd 
ynddo; yr allor a'i holllestri; a'r noe bres a'i 
throed, Lef. viii. 6—12. Yn yr un ffordd y caf- 
odd y Lefiaid eu cysegru i'w swydd, Num. viii. 
6,7. Felly hefyd y cafodd Israel fel cenedl, eu 


* Tybia rhai fod y tusw isop yn dynodi ffydd; 
ond yn llaw y taenellwr, ac nid gan y taenelledig 
yr oedd y tusw isop; ac yn mhobl Dduw, ac nid 
yn Nghrist na'i weision y mae eu ffydd hwy. 


Mwy rhesymol gan hyny yw golygu mai moddion | 


gras a chyfryngau iechydwriaeth, oedd yn cael 
ei olygu wrth y tusw isop; oblegyd trwy y rhai 
hyn y mae Crist yn glanhau, 


| 


cysegru i'r Arglwydd. ““ Bedyddiwyd hwy oll 
i Moses, (sef i'r oruchwyliaeth Fosenaidd,) yn y 
cwmwl, ac yn y mor,” 1 Cor. x. 2. Pafodd? 
Caiff y Psalmydd ateb ;—““ Y cymylau a dywallt- 
asant ddwfr,” Ps. lxxvii. 17. Drachefn, pan y 
cadarnhawyd y cyfamod rhwng Duw a hwythau 
ar Sinai, ac yr ymrwymasant mewn modd pen- 
dant a difrifol i fod yn eiddo iddo, ac i ufyddhau 
i'w orchymynion, “ Cymeredd Moses waed, ac 
a'i taenellodd ar yr holl bobl, gan ddywedyd, 
wele waed y cyfamod yr hwn a wnaeth yr Âr- 
glwydd â chwi, yn ol yr holl eiriau hyn,” Ex. 
xxiv. 8; Heb. ix. 19, 20. At yr amgylchiad 
hwn yn ddiamheuol y cyfeiriai y proffwyd wrth 
ragddywedyd am yr Arglwydd Iesu Grist; 
“ Felly y taenella efe genhedloedd lawer,” Esa. 
lii. 15. Hon oedd yr unig engraifft o genedl yn 
cael ei thaenellu cyn amser Esay; ac at hwn, 
ac nid at daenelliadau gwladwriaethol, persoaol, 
y mae'n rhesymol golygu ei fod yn cyfeirio. 
Cyflawnwyd ei eiriau mewn rhan, ond nid yn 
gyflawn, pan y tywalltodd Crist ei ysbryd, yn 
ol rhagfynegiad Joel, ac Ioan Fedyddiwr, dr yr 
apostolion ac eraill, ar ddydd y Pentecost, (Act. 
li. 9; xvi. 17, 18,) ac eilwaith yn nhy Cornelius, 
pen. x. 44. Y maent yn !mnhob ystyr, (oddigerth 
yr un wyrthiol,) wedi eu cyflawni yn helaethach 
yn ein dyddiau ni; a chant eu cyflawni yn llawer 
helaethach eto cyn diwedd amser, Dat. xi. 15. 
TAEOGRWYDD, (taeog, ) creulondeb, diflas- 
dod; ymadrodd cecrus, cynhenllyd. 
TAEREDD, neu TAERNI, (faer,) ym: 
hweddiad ; un o briodoliaethau anhebgor gweddi 
gymeradwy a llwyddianus, Ps.lv. 17; Iagov. 6, 
Nid yw taerni mewn gweddi yn angen- 
rheidiol i dueddu Duw i gyfranu; ond i'n ha- 
ddasu ni i dderbyn. Nid yw yn gynwysedig 
mewn meithder ac aml eiriad; nac ychwaith 
mewn uchel lafariad a thrystaniaeth ; eithr yn 
1. Mewn ystyriaeth briodol o werth yr hyn a 
fyddir yn geisio, neu yn gofyn am dano, Ps. 
xxxvi. 7; lxiii. 3. 2. Mewn teimlad dwys 
o'n hangen o hono, Ps. cix. 21, 22; exlii. 5, 6. 
Heb hyn, er canfod ei werth, ni fyddir yn daer 
am ei feddu. 3. Awydd cryf am ei gael, Ps. 
xlii. 1, 2. I ddynodi ei rym a'i ansawdd an- 
oddefol e ball, gelwir yr awydd hwn yn yr Ys- 
grythyrau santaidd yn “newyn a syched,” 
Math. v.6. 4. Mynych ddynesiad at orsedd 
gras, am yr un peth, os na lwyddir i'w gael y 
tro cyntaf, 2 Cor. xii. 8. I'r dyben i brofi dyn- 
ion, trwy roddi cyfle iddynt weithredu grasau 
efengylaidd, yn neillduol ffydd, gobaith, ac 
amynedd, y mae yr Arglwydd weithiau yn hir 
oedi gwrando arnynt, Luc xviii. 1, 8.5. Doeth 
arferiad o wahanol resymau a dadleuon, Job 
xxiii. 4. Enghraifft nodedig o hyn a geir yn y 
wraig o Ganaan, yr hon a ddaeth at yr Arglwydd 
Iesu Grist yn achos ei merch, yr hon oedd yn 
ddrwg ei hwyl gan gythraul, Math. xv. 24, 27. 
6. Penderfyniad diysgog i ddyfal barhau mewn 
gweddi, a pheidio rhoddi fyny hyd nes cael y 
fendith mewn golwg, Gen. xxxii. 24, 26. 
'Tudalenau yr hanes santaidd ydynt wedi eu 
britho âg enghreifftiau hynodol o daerni mewn 
gweddi, neu o weddiwyr taer. Yn mhlith eraill, 
gellir enwi Jacob, Dafydd, a'r apostol Paul; ond 


l yn benaf oÌl yr Arglwydd Iesu Grist, Math. 


TAE 


762 


xxvi. 39, 42, 44.. Ond nid yn y Beibl yn unig 
yr ydym yn cyfarfod ag enghreifftiau o'r fath. Y 
mae llyfrau crefyddol eraill yn gyflawn o hon- 
ynt. Un prydnawn, pan oedd Mr. Welch yn 
weinidog yn un o bentrefi Ffrainc, mynach pab- 
aidd, yr hwn oedd yn teithio trwy y wlad a 
ddaeth at ei dy i geisio llety noswaith, herwydd 
nad oedd un i'w gael yn y pentref, Wedi cael 
hysbysiad o'i gais gan ei weision, cydsyniodd 
Mr. Welch yn ewyllysgar a'i ddymuniad; ond 
gan ei fod wedi swpera, ac wedi cyflawni addol- 
iad teuluaidd, aeth i'w wely heb gyfarch y my- 
nach. Wedi i'r mynach swperu, cafodd ei 
arwain gan un o'r gweision i'w ystafell wely, 
rhwng yr hon ag ystaf«ll Mr. Welch, nid oedd 
ond palis teneu o goed ffinydwydd. Ar ol di- 
huno o'i hun gyntaf, cafodd ei frawychu yn fawr 
trwy glywed swn sisial didor yn agos ato. Y 
bore dranoeth wrth rodio yn y maes, cyfarfu 
cydwladwr ag ef, yr hwn o herwydd ei wisg a'i 
cyfarchodd, gan ofyn iddo pa le y lletyodd y nos 
o'r blaen? Atebai y mynach, ““ Gyda'r gweini- 
dogfHugonotaidd.” “Pa fath lety a cawsoch 
yno ?” ebe y gwladwr. “ Drwg iawn,” atebai 
y mynach; “canys yr oeddwn bob amser yn 
credu fod cythreuliaid yn mynychu tai y cyfryw 
weinidogion, ac nid oes amheuaeth genyf nad 
oedd un o honynt gyda mi neithiwr; canys 
clywn sisial didor trwy'r nos, ac yr wyf yn 
credu nad oedd hwnw amgen y gweinidog a'r 
cythraul yn cyfrinachu a'u gilydd.” ““ Yr ydych 
yn camgymeryd, (atebai y gwladwr,) nid oedd 
yr hyn a glywsoch amgen y gweindog yn cyf- 
lawni ei nos weddi.” “O, (ebe'r mynach,) a 
yw y gweinidog yn gweddio peth?” “ Ydyw, 
(ebe y gwladwr,) fwy na neb. yn Ffrainc; ac os 
aroswch gydag ef noson arall, chwi a gewch 
foddlonrwydd ar y mater.” Dychwelodd y my- 
nach i dy Mr. Welch, a chan ffugio anhwyldeb, 
gofynodd am lety noswaith arall, yr hyn a_ gan- 
latawyd iddo. 

Ychydig wedi hyn daeth Mr. Welch i lawr, 
ac wedi galw y teulu yn nghyd, ac yn ol ei arfer, 
yn gyntaf canu Fsalm, darllen ac esbonio rhan 
o'r Ysgrythyr, yna gweddiodd yn ci ddull gwres- 
og arferol. O hyn oll yr oedd y mynach yn 
dyst synedig. Ar giniaw cafodd roesaw cared- 
igol; ond ni thybiodd Mr. Welch yn ddoeth ar 
y cyfryw achlysur i ofyn dim iddo, nac ychwaith 
igynyg dadleu ag ef... Yn yr hwyr, yn gystal 
ag yn y bore, cyflawnodd Mr. Welch addoliad 
teuluaidd, yr hyn a barodd ychwaneg o syndod 
i'r mynach. Wedi swperaethantoll i orphwys; 
ac yr oedd y mynach yn dra awyddus am wybod 
dirgelwch y sisial nosawl a glywsai. Gorwedd- 
odd heb gysgu hyd yr amser y byddai Mr. 
Welch yn arfer codi ìi weddio; a phan glywodd 
y sisial yn dechreu, ymlusgodd yn ddystaw at 
ddrws ystafell Mr. Welch, ac yno clywodd, nid yn 
unig y swn, ond hefyd y geiriau, a'r fath gyfrin- 
ach rhwng dyn a Duw, nad oedd un dychymyg 
ganddo am ei gyffelyb ar y ddaear. Ar hyn 
dysgwyliodd y mynach am ddyfodiad Mr. Welch 
o'i ysafell, pan y cyfaddefodd ei fod hyd hyny 
wedi byw mewn tywyllwch ac anwybodaeth, a'i 
fod yn penderfynu llwyr ymroddi i hyfforddiadau 
Mr. Welch, gan arddel ei hun yn Brotestant, 
Cymeradwyodd Mr. Welch ei benderfyniadau, 


a rhoddodd bob anogaeth iddo. Dywedir iddo 
fyw a marw yn Brotestant cywir, Yr hanes hon, 
medd ei fywgraffydd, a gefais gan weinidog duw- 
iol, yr hwn a ddygwyd ifyny yn nhy Mr. Welch. 
Edr. Gweddi 

TAERIAD, (£aer,) haeriad, neu hôniad cyn- 
dyn; ac yn gyffredin, disail, 1 Tim. i. 7. 

TAFOD, (taf,) yn briodol a ddynoda brif 
ermyg ymadrodd: yn drawsenwadol, iaith, neu 
ymadrodd. 

Golygir yn gyffredin mai ei dafod oedd yn 
ngolwg y Psalmydd pan y dywedai, ““ Canaf a 
chanmolaf a'm gogoniant,” Ps. cviii. 1; ac he- 
fyd wrth ddywedyd, “* O herwydd hyny llawen- 
ychodd fy nghalon, ac yr ymhyfrydodd fy ngo- 
goniant,” Ps. xvi. 9. Ymddengys y golygiad yn 
eithaf tebygol, os nad yn hollol gywir, pan ys- 
tyriom nad ellir canw yn briodol eithr â'r tafod ; 
ac yn neillduol mai felly y galwai yr apostol yr 
hyn a gyfenwai y Psalmydd ei ogontant, wrth 
goífhau ei eiriau; canys dywedai, ““Am hyny 
y llawenychodd fy nghalon, ac y gerfoleddodd 
(mg yXoccapov,) fy nhafod,” Act.ii. 26. Er mai 
rheswm yw prif ogoniant dyn, a'r hyn sydd yn 
ei wahaniaethu oddiwrth yr holl greaduriaid 
eraill ar y ddaear; eto, mewn ystyr ailraddog, 
gellir yn brìodol galw ei dafod ei ogoniant, her- 
wydd ei gywreinrwydd, ei wasanaethgarwch, a'i 
ddefnyddioldeb, pan yn cael ei iawn ddefnyddio. 
Er nad oes yn y tafod nag asgwrn na chymal, 
eto nid oes ystum nas gwna, na ffordd nas try. 
Y mae yn llawn giau a gwythi, ac yn ddefnydd- 
iol nid yn unig i leisio, parablu, neu lefaru, ond 
hefyd (mewn cysylltiad a'r genau yn yr hwn y 
mae wedi ei gyfleu,) i archwaethu a llyncu bwyd 
adiod. Hebddo nis gallasem gyflawni un o'r 
gweithrediadau a nodwyd; o'r hyn leiaf, mor 
effeithiol, rhwydd, a hyfryd. Hebddo ni buasai 
ein lleisiau, ar y goreu, amgen ysgrechiadau 
aflafar ac annarluniadol; ac ni buasai yr ym- 


borth melusaf, a'r diodydd pereiddiaf, i ni am- 


gen defnyddiau diflas, a dichwaint. Ag ef yr 
ydym yn alluog i ogoneddu Duw, trwy fawrhau 
ei enw, canu ei fawl, dadgan ei ryfeddodau a'i 
ddaioni, galw arno mewn gweddi, mynegu ei 
ewyllys, cyhoeddi ei eiriau, proffesu ein hymos- 
tyngiad iddo, cyffesu ein camweddau ger ei fron, 
ac amddiffyn ei gymeriad, ei wirionedd, ei achos, 
a'i bobl. Ag ef hefyd gallwn fod mewn amryw- 
iol ffyrdd, o les ac adeiladaeth annhraethol i 
eraill, trwy eu hargyhoeddi, addysgu, cynghori, 
rhybuddio, cysuro, diddymu, calonogi, anog, 
canmol, ac amddiffyn. Heblaw hyny, trwy 
offerynoliaeth y tafod yr ydym yn alluogi'n 
buddioli ein hunain i raddau annirnadwy, trwy 
amlygu ein hangenion, peryglon, teimladau, 
ewyllysiau, a'n hofnau, i eraill; a thrwy ofyn 
eu cyngor, eu cyfarwyddiadau, a'u cynorthwy. 
Ond er mor ddefnyddiol yw y tafod, ac er cy- 
maint oles a allwn ei gael, a'i wneuthur, trwy 
ei ddefnyddio; eto, os camddefnyddir ef, nid oes 
un o'n haelodau, trwy offerynoliaeth yr hwn y 
gallwn gael a gwneuthur mwy o niwaid. Pan 
yn cael ei mamddefnyddio, “Byd o anghyfiawn- 
der ydyw. Y mae yn halogi yr holl gorff; yn 
gosod trôell naturiaeth yn íÍÌam; ac wedi ei 
wneuthur yn fíìlam gan uffern. Ie, drwg af- 
lywodraethus.ydyw, yn llawn gwenwyn marw- 


TAF 


763 TAI 


ol,” Iagoiii. 6—8. Yn yr olwg hyn y mae yn 
gleddyf llym, Ps. lvii. 4; yn saeth lem, Jer. ix. 
8; yn ddrwg, Diar. xvii. 4; yn gelwyddog, Ps. 
lii. 4 ; yn dwyllodrus, Ps. cxx. 2: ; ac yn wenieith- 
gar, Ps. v. 9; a phriodolir camwedd, Ps. x.7; 
mawrhydri, Ps. xii. 3; twyll, Job vii. 4; cynen, 
Ps. xxxi. 20; a chynddaredd, Hos. vii. 16. 
Edr. Jaith. 

TAFOD DRWG, ymadrodd cableddus, cy- 
ffrous, a chynhenllyd, tueddol i ddolurio teiml- 
adau, ac i anafu cymeriad ei wrthrych, Diar. 
xvii. 4. Fel cyfareddau rhagddo, ystyrier yn 1. 
Ei fod yn hollol waharddedig, Eph. iv. 31. 2. 
Yn gwbl wrthwyneb i ysbryd ac esiampl yr Ar. 
glwydd lesu Grist, 1 Pedrii. 23. 83. Yn ddy- 
— nodiad o feddwl gwan a gwael, yn gystal 
. ago ddiffyg addysg a doethineb. 4. Yn wrth- 
rych bygythion a dialeddau trymion, 1 Cor. v. 
ll; vi. 10. Edr. Oabledd, Enllib. 

TAFODAU GWAHANEDIG, /3tapepubogu- 
evau 'yXwcca) yr ymddangosiadau tanllyd 
fforchog a ymddangosasant i'r apostolion, ac a 
— eisteddasant arnynt, pan y bedyddiwyd hwynt 
_ â'r Ysbryd Glan ar ddydd y Pentecost, Act. ii. 
3; xvi. 17, 1I8.. Yr Iuddewon a alwent fflam 
dan yn ws wd, leshon esh; hyny yw, tafod tan. 
> Y mae fflam yn debyg i dafod; a thafodau 
fforchog, tebyg 1 fflamau gwahanedig, oedd yr 
ymddangosiadau dan sylw. Yr oeddynt yn 
arwyddion gweledig o'r “rhywiogaethau,” neu 
yr “amrywiaethau tafodau,” â pha rai y cynys- 
gaeddwyd yr apostolion, i'r dyben i'w haddasu i 
bregethu yr efengyl yn mysg yr holl genhedl- 
oedd, l Cor. xii. 28.4. Hebddynt, annichonadwy 
fuasai iddynt hwy na'u cynorthwywyr gyflawni 
y genhadaeth a dderbyniasant, a thra yr oeddynt 
yn eu haddasu at y gorchwyl a ymddiriedwyd 
iddynt, yr oeddynt hefyd mewn modd neillduol, 
yn profi dwyfoldeb eu cenadwri; gan nad oedd 
un wyrth a gyflawnwyd ganddynt yn fwy rhy- 
fedd na hon. Bod deuddeg o ddynion anllythyr- 
enog, heb wybod dim mwy na'u hiaith eu hun- 
ain, a hono hefyd yn anmherftaith, yn dyfod yn 
alluog i siarad pob iaith adnabyddus yn y byd ar 
unwaith, ac mewn modd hylithr a rhwydd, heb 
nag addysg na myfyrdcd, oedd yn gymaint rhy- 
feddod ag oedd eu gwaith yn cyfodi y meirw, ac 
yn rhoddi llygaid i ddeillion, a thraed i gloffion. 
Mewn gair, yr oedd hyn yn amlygiad eglur o 
weithrediad gallu goruwchnaturi'l, aw yn. brawf 
sicr o ddwyfoldeb eu cenadwri. Nid oes un 
rheswm dros ddychymygu gyda Dr. Middleton, 
nad oedd y wyrth hon amgen dawn achlysurol, 
yn galluogi eì deiliad i lefaru iaith yn hyrwydd 
un awr, o'r hon yr oedd yn gwbl anwybodus yr 
awr nesaf; gan nad yw hyny yn gyson â'r hyn 
a ddywedir yn mherthynas i'r camddefnydd ag 
oedd yn cael ei wneuthur o'r cyfryw ddawn, nac 
ychwaith yn cyfateb i'r dyben mewn golwg yn 
y cyfraniad o hono. Golygu mai ar glustiau y 
clywedyddion yr oedd yr effaith, ac nid bod yr 
apostolion a'u cynorthwywyr, mewn gwirionedd 
yn llefaru gwahanol ieithoedd, sydd yn hollol 
afresymol, ac anghyson â'r ymadroddion ysgry- 
thyrol; yn neillduol â chyfenwad y wyrth, sef 
““rhywiogaethau,” neu “amrywiaethau tafodau.” 
Dyogelach a gwell yw cymeryd pethau Duw fel 
y maent ar lawr yn y Beibl, nag anturio eu cyf- 


newid, a'u cyfaddasu yn ol ein dychymygion 
cnawdol ein hunain. Mddleton's Miscel. Works, 
Vol. II., p 349. Doddridge's Lect., Lect. 141. 

TAFODIAITH, (Saes. Dialecf,) dullymad- 
rodd priodol i ryw ran neillduol o wlad, er fod y 
trigolion o ran sylwedd yn siarad yr un iaith 
ag a siaradir yn rhanau eraill yr un wlad, Marc 
xiv. /0; Act. xiv. il. Felly, yn Nghymru, y 
mae y Ddeheubarthaeg yn gwahaniaethu mewn 
amrywiol bethau oddiwrth y Wyneddaeg, er mai 
yr un iaith ydynt. Edr. Jaith. 

TAFODIOG, (tafod,) ymadroddwr hyawdl; 
neu enau hawliwr mewn llys barn, yr hwn a 
elwir felly, herwydd ei fod, neu y dylai fod, yn 
wr ymadroddus. 

TAFODLEFERYDD, lleferydd y tafod, neu 
yn hytrach, adroddiad difyfyr, mewn cyferbyn- 
iad i ddarlleniad. , 

TAFODOGAETH, (tafodog,) eiriolaeth, neu 
swydd eiriolwr, 

TAFODRUDD, geir-lofrudd, neu wr gwaed- 
lyd ei dafod. Cymhwysir yr enw yn gyffredin t yr 
hwn a ddadguddio wrthrych ei erlyniad i lofrudd. 

TAFODRYDD, gwr â thafod aflywodraethus. 
rhydd i ddywedyd pob drwg am un arall, er 
mwyn ei niweidio. Edr. Tafod Drwg. 

TAID, tad cu, tad tad, neu dad mam. 

TAITH, ystod siwrnai un oddicartref, ar hyd y 
tir, mewn cyferbyniad i hwylfa, neu fordwyaeth. 

Yn mhlith yr Iuddewon, “'taith diwrnod,” 
(yn ol barn y Dr. Patrick,) oedd o un ar bym- 
theg i ugain milldir; ond yn ol y teithiwr 
Shaw, nid oedd amgen deng milldir. Edr. Num. 
xi. 31. “'Taith Sabbath,” Act.i. 12; yn ol 
golygiad Beusobre, ydoedd haner milldir, neu o 
gylch dwy fil o gyfuddau; ond yn ol cyfrif y 
Dr. Doddridge, yr oedd yn wyth ystad, neu íill- 
dir, sef yr un faint ag oedd rhwng y gwersyll 
a'r arch pan y symudent; a thebygol, pan y 
gorphwysent, Jos. iii. 4. 

Y teithiau mwyaf hynod ac addysgiadol ag y 
crybwyllir am danynt yn yr Ysgrythyrau sant- 
aidd, yw taith Abraham o Mesopotamia i Mamre, 
Gen. xii; taith gwas Abraham o Mesopotamia 
i Mamre, i ymofyn gwraig i Isaac, Gen, xxiv ; 
taith Jacob o Mesopotamiai Padanaram, ac oddi- 
yno i Sichem, yn ngwlad Canaan, Gen. xxx. 
31—33; taith Israel o'r Aifft i Gaanan; teithiau 
Joshua a'r Israeliaid yn Nghanaan, cyn cael 
cyflawn feddiant o'r wlad; teithiau gwrywod 
Israel oddicartref ìi Jerusalem, ar y gwyliau ar- 
benig, Ps. lxxxiv; teithiau Dafydd, a'r pro- 
ffwydi Elias ac Eliseus; taith Naaman y Syr- 
iad oddicartref i Samaria at y proflwyd, 2 Bren. 
v; taith Jona i Ninife; teithiau yr Arglwydd 
Iesu Grist, trwy Galilea, Judea, a Samaria, pan 
ar y ddaear yn amser ei ddarostyngiad; a theith- 
iau yr apostolion, yn neillduol eiddo Paul o 
Jerusalemi Rufain. Yn ymyl y rhai hyn, y 
mae yr holl deithiau y crybwyllir am danynt 
mewn hanesyddiaeth, yn ymddangos yn wael a 
diwerth. 

Mewn ystyr gyffelybiaethol, mynych y gelwir 
ystod bywyd dyn ar y ddaear, yn nghyd a'i ym- 
adawiad o'r byd, yn daith. Am yr olaf y dy- 
wedai y bardd :— 

“ Arafwch ! Mae'n daith ryfedd, 
Symyd or bywyd i'r bedd,” 


TAL 


764 


TAL 


TAL. yn briodol a ddynoda y talcen, neu y rhan 


hefyd, eu bod yn gwadu dwyfoldeb yr Ysbryd 
Glan. 

TALAETH, (fal,) tiriogaeth ddibynol, neu 
ran o ymerodraeth, Galar. i. 1. 

Myn rhai fod talaeth yn tadogi o talaith, ac 
mai yr achlysur cyntefig i'n henafiaid alw ty- 
wysogaeth yn ŷ'dalaeth, oedd i feibion Rhodri 
Mawr, (sef Anarawd, Tywysog Gwynedd; Mer- 
fyn, Tywysog Powis; a Cadell, Tywysog y De- 
heubarth,) rhwng y rhai y rhanodd Rhodri holl 
Gymru, i wisgo talaith aur, wedi ei haddurno â 
main gwerthfawr oddiamgylch eu penau. Her- 
wyÊd hyn gelwid hwynt y Tywysogion Taleith- 
iog; a chafodd tywysogaeth ei galw yn dalaeth. 
Richards's Dictionary. 

TALAITH, (tal,) Heb. mnwwmy, Ngatarah, 
plentyn newydd eni; hefyd coronig, neu goron- 

leth. 
my, Tsaniph, Gr. Tiala, Tîara; rhwymyn pen 

Gelwid y ddalen aur ar dalcen yr archoffeiriad 
Iuddewig, ar yr hon yr oedd y geiriau “ Sant- 
eiddrwyd i'r Arglwydd,” wedi eu cerfio, yn dal- 
aith, Ex. xxviii 36; xxxix. 30. Cylymid hiî 
oddiamgylch ei ben ef ar y meitr â llinyn o sidan 
glâs, adn. 31. Yr oedd hon yn dynodi gallu, 
awdurdod, a gogoniant; ac yn arddangosiad Oo 
frenhinol offeiriadaeth yr Arglwydd Iesu Grist, 
Zech. iii. 5, 6, 1l.— Ei dyben blaenaf oedd ar- 
wyddo hollol gysegriad yr archoffeiriad i'r Ar- 
glwydd a'i wasanaeth, yn nghyd a'i rwymedig- 


aethi burdeb a glendid. Wrth ei gwisgo, (yr. 


hyn a wnai bob amser wrth weini mewn pethau 
santaidd,) yr oedd yn dwyn anwiredd pethau 
santaidd, cysegredig meibion Israel yn eu holl 
roddion santaidd, fel y byddai iddynt ffafr ger 
bron yr Arglwydd, Ex. xxviii. 38. Dichon fod 
hyny yn arwyddomai yn unig yn a thrwy Grist 
y mae personau a gwasanaeth y saint yn gymer- 
adwy ger bron Duw. Ynddynt eu hunain y 
maent yn anmherffaith, ac yn hollol annheilwng 
o sylw Duw; ond yn Nghrist, a thrwyddo ef, y 
maent yn gymeradwy a derbyniol. 

Tybir hefyd fod yr offeiriaid, yn gystal a'r 
a'r archoffeiriad, yn gwisgo talaith oddiamgylch 
eu penau; ac hefyd fod hyny yn ddefod yn 
mhlith yr Iuddewon yn gyffredinol. Edr. Esec. 
xxiv. 17, 23. Ysnodenyn, neu rwymyn, oddi- 
amgylch y pen oedd y dalaith, neu'r goronig hon : 
yn gwahaniaethu oddiwrth eiddo'r archoffeiriad 
a'r tywysog, yn unig mewnlliw a gwerth. Tybir 
mai at y cyfryw rwymau y cyfeirir, Deut. vi. 8. 
Yn mhlith y dwyreiniaid y mae yn arferiad 
gyffredin i wisgo y gwr a'r wraig ieuainc ar 
ddydd y briodas â choronig neu dalaith! Yn 
mhlith yr Iuddewon cyflawnid y ddefod gan un 
o rieni y,pâr priodedig. 

Yn mysg y Groegiaid y fam oedd yn coroni 
y briodas-fereh.  Coronigau priodasol y Groeg- 


iaid a'r Rhufeiniaid oeddynt daleithiau plethedig 
o wyrdd-lysiau a blodau. Jd. Archalogia Atice, 
p.p. 174,175. Oan. iii. 11. 

Gelwir yr Arglwydd yn “goron ardderchawg- 
rwydd, ac yn goron (ialaith,) gogoniant ei bobl ;"” 
ac o herwydd ei hardderchawgrwydd, ei gwerth - 
fawrawgrwydd, a'i hanwyldeb yn ngolwg yr 
Arglwydd, gelwir yr eglwys efengylaidd “ yn 
goron gogoniant yn llaw yr Arglwydd, ac yn 
dalaith frenhinol yn llaw ei Duw,” Esa. xxviii. 
5; lxii. 3. Presenoldeb Duw ynddi yw ei gogon- 
ianthi; ac ynddi y mae ei allu, ei awdurdod, a'i 
ogoniant ef, yn cael eu hamlygu mewn modd 
arbenigol. 

TALAITH FEDYDD, brethyn gwyn a ddyry 
yr offeiriad pabaidd am ben plentyn newydd ei , 
fedyddio; gan ddywedyd, “Cymer hwn yn 
arwydd o ddiniweidrwydd.” Dywedir ei fod yn 
ei wisgo dros fis; ac os digwydd farw cyn ei 
ddiosg, gelwir ef yn chrisom ; yr enw Groeg ar 
y dalaith fedydd. ôd. Buck and Fchards, in 
verbo, Chriîsom. 

TALAPOIAID, offeiriaid, neu fynachod y 
Siamiaid, a chenhedloedd paganaidd eraill. Y 
maent yn frigo mewn crefydd-dai petrual, yn 
nghanol y rhai y mae temlau, oddiamgylch i ba 
rai y mae celloedd y Talapoiaid, megys cy- - 
nifer o bebyll mewn gwersyll. Y mae hefyd 
Dalapoiaid benywaidd, yn byw dan yr un rheol- 
au a'r gwyr, ac yn yr un crefydd-dai. Y mae 
hefyd fynachesau, neu Dalapoiaid ieuainc, y rhai 
ydynt yn gwasanaethu yr hen rai, ac yn cael eu 
haddysgu ganddynt. Y mae pob crefydd-dy 
tan reolaeth arolygydd, yr hwn a gyfenwir San- 
crat. 

Y mae'r offeiriaid hyn yn byw yn hollol ar 
bechodau a haelioni'r bobl; gan eu bod yn dy- 
oddef penyd dros anwireddau y cyfryw a'u cy- 
nysgaeddant â rhoddion ac anrhegion. Y 
maent yn hynod o dirion a_lleteugar i ddyeithr- 
jaid; ac y mae dwy ystafell, un o bob ochr i'r 
ddyfodfa i'r crefydd-dy, wedi eu cysegru yn hollol 
at wasanaeth y cyfryw ymwelwyr. Y maent yn 
hollol rwym i weddwdod parhaus; ac y mae y 
rhai hyny o honynt a dorant eu hadduned, yn 
agored i gael eu llosgi yn fyw. 

TALEDIGAETH, (tfaledig,) Groeg Teyoc; 
ataledigaeth, cyflog, neu wobr; gan nad pa un 
ai o ras neu o ddyled y byddo; a pha un aì drwg 
neu dda, a fyddo ei ansawdd, Luc xiv. 12; Rhuf. 
xi. 9; I ddynodi ei hansawdd gyfiawn ac uniawn, 
yn nghyd a'i chyfartalwch mewn graddau, i'r 
pechod a'i hachosodd, gelwir cosbedigaeth y 
troseddwr anedifeiriol, yn “daledigaeth ;” ïe, yn 
“gyfiawn daledigaeth,'” Rhuf. xi. 9; Heb.ii.2; 
ac i arwyddo, nid ei fod yn ddyledus i'r derbyn- 
wyr, ond ei fod yn rhag-dybied eu gwasanaeth, 
a'u ffyddlondeb, ac yn gyferbyniol iddo, a chys- 
ylltiedig âg ef, gelwir dedwyddwch y saint yn y 
nef yn “'daledigaeth y gwobrwy,” Col. iii. 24 ; 
Heb. xi. 26. Edr. Cyflog. 

TALENT, Llad. 7alenium ; yn briodol, pwys- 
au Iuddewaidd, yn cynwys, yn ol esgob Cumber- 
land, dair mil o siclau, neu naw cant a thri ar 
ddeg ar hugain o bwysau Troiaidd. Fel hyn yr 
oedd talent o arian yn ol ein cyfrif ni yn 353p. 
lls. l0c.; a thalent o aur yn 5075p. 15s. 7c. 

Yn gyffelybiaethol arferir y gair talent i ddy- 


TAL 


TAN 


nodi unrhyw ddawn neu gyfleustra a ymddiír- 
ledir i ddynion gan Dduw, trwy arfer yr hwn y 


gallant eì ogoneddu ef, a buddioli eu hunain ac | 


eraill; megys amser, iechyd, galluoedd corfforol 
ac eneidiol, dysgeidiaeth, gwybodaeth, medd- 
ianau bydol a chyfoeth, &c. O'r rhai hyn y 
mae yr Arglwydd, yn ol ei benarglwyddiaethol 
ewyllys da, wedi cyfranu i un fwy, ac i aralllai; 
ac y maent trwy ofal, diwydrwydd, ac iawnymar- 
feriad, yn alluog o gynydd ac ychwanegiad gradd- 
ol a gwastadol, Math. xxv. 14—30.  “Diwyll- 
iad talentau (medd Mr. Scott,) sydd yn ychwan- 
egu dylanwad dyn, ac yn cynyddu ei allu i fod yn 
ddefnyddiol; gan eifod yn tueddu i sefydlu ei 
gymeriad am gallineb, duwioldeb, diwydrwydd, 
cywirdeb, a haelioni anhunanol. Y mae yn ei 


| 
| 
| 


gynysgaeddu yn raddol â pharodrwydd greddf- | 


oli uno yn mhob gwaith da; ac yn ei dueddu 


i'w ddwyn yn mlaen, mewn modd gwylaidd a | 


: didramgwydd. Y mae yn tueddu eraill i'w barchu 
yn helaethach; i ymddiried yn fwy diysgog 
ynddo; ymwneyd âg ef gydag ychwaneg o fodd- 
” lonrwydd; ac yn enill iddo ffafr amryw bersonau, 
trwy gynorthwy pa rai y dichon efe gyflawni ei 
amcanion haelfrydig yn fwy effeithiol.” 
“ I ddynodi y mawr anghyfartalwch rhwng 
. dyledion dynïon i Dduw a'u dyledion i'w gilydd, 
> galwai yr Arglwydd Tesu Grist y naill yn “ ddeng 
mil o dalentau,” a'r llall yn “'gan ceiniog,” 
Math. xviii. 24, 26. Y mae deng mil o dalentau 
arian, yn ddeunaw cant a phymtheg a thriugain 
o bunoedd; a deng mil o dalentau aur, yn 
ddeuddeng miliwn a thri ugain o bunoedd : ond 
nid yw can ceiniog Rufeinig, (saith a dimau o'n 
harian ni,) namyn tair punt a haner coron. Y 
fath mewn cymariaeth yw yranghyfartalwch sydd 
rhwng ein dyled Dduw a'n dyled i ddynion. 
TALMUD, (ox, lamad, efe a ddysgodd) casgì- 


an Sn 7 iar AH 
Ud  — weithrediadau rhyfedd, a hudwyd i ddychymygu 


ddodiadau yr Iuddewon. 

Y mae gan yr Iuddewon ddau gasgliad tan yr 
enw hwn ; sef Talmud Jerusalem, a Thalmud Ba- 
bilon. Y mae y ddau yn cynwys dwy ran; sef 
y Mishna, a'r Gemara. 

Y mae Ta]mud Jerusalem yn fyrach, ac yn fwy 
tywyll na Thalmud Babilon; ond y mae yn 
hynach. bPerchir yr olaf yn fwy na'r blaenaf 
gan yr Iuddewon, herwydd ei eglurdeb a'i hel- 
aethrwydd. 

Yn ol esponiadau Caldeaidd Onkelos a Jona- 
than, Talmud Jerusalem a'r Mishna yw y llyfrau 
athrawiaethol hynaf yn meddiant yr Iuddewon, 
yn nesaf at ysgrifeniadau Moses a'r proffwydi. 


Casglodd Lightfoot allan o honynt lawer o, 


gynorthwyon er egluro amryw ranau o'r Tes-. 
tament Newydd, trwy gymharu ymadroddion 
y Mishna âg eiddo yr apostolion a'r efengyl- 
wyr. Gwnaeth Maimonides ddifyniad neu dal- 
fyriad o Dalmud Babilon, yr hwn yn marn 


| 


| 
| 


dysgedigion, sydd yn rhagori ar y Talmud ei | 


hun, gan ei fod wedi gadael allan yr holl beth- 
au plentynaidd, gwrachiaidd, a diwerth, ag oedd- 
ynt yn britho tu dalenau yr ysgrif wreiddiol, a 
chwedi crynhoi yn nghyd yn unig yr holl ben- 
derfyniadau pwysig ag oeddynt ynddi. 


TALMUDIAID, (falmud,) y doctoriaid Iu- . 


ddewaidd a ganiatant awdurdod y Talmud, sef 
traddodiadau y tadau. 
ob 


| 


TAN, un o'r pedair elfen, priodoliaethau yr 


| hon yw, gwresogi, goleuo, toddi, puro, llosgi, 


a difa. 

Dosbarthir tân, yn gyffredin, i elfenol a chegin- 
aidd. Tân elfenol (elemeniary) yw. tân pur, 
digymysg, yr hwn sydd yn.hanfodi yn annibynol 
ar ddefnydd, ac yn ysgaredig oddiwrtho; a'r 
hwn a gesglir trwy offerynoliaeth llosg-wydr, 
heb fflam, mwg, lludw, na dim o'r cyfryw bethau. 
Y mae yn wasgaredig trwy holl anian; ac yn 
anweledig, oddigerth yn unig ynei effeithiau; y 
benaf o ba raì yw gwres, yr hwn sydd bob amser 
mewn hollol gyfartalwch â graddau hanfodol y 
tan. Y nesaf yw lledaeniad, neu ymhelaethiad 
mewn cyrffcelyd, cyfansawdd ; a theneuad mewn 
lliÊnoddau o bob math a rhyw. Hwn mewn 
gwirionedd yw yr unig dân, aci hwn yn unig, 


| mewn ystyr gaeth a phriodol, y mae yr enw yn 


gweddu. Tân ceginol ( culenary) yw tân cymysg- 
edig mewn cyrff hylosg; mân ronynau pa rai, yn 
uno â gronynau pur y blaenaf, a wnant fflam, yr 
hon sy'n cynwys yn unig ran fechan o dân pur. 


| Tan elfenol yw v tân wybrenol; ond tan ceginol 


yw y tan cyflredin a than-ddaearol (subterraneous) 
yn gysylltiedig â'r hwn y mae fflamau, mwg, 
gwreichion, a lludw. 

Annichonadwy yw dychymygu, na darlunio, 
graddau defnyddioldeb yr elfen hon mewn anian. 
Hebddi ni fyddai na goleuni, na gwres, na bywyd 
anifeilaidd, na llysieuol, nac ysgogiad, na chyn- 
ydd, na thyfiant, yn hanfodi yn y greadigaeth 
ddefnyddiol; ond rhewai pob hylif; safai pob 


| ysgogiad, a darfyddai pob bywyd, oddigerth yn 


unig yr un ysbrydol. 
Y mae gallu'r tan mor fawr, ei effeithiau mor 


| helaeth, a dull ei weithrediad mor ryfeddol, fel y 


tueddwyd rhai o'r hen genhedloedd doethaf, i'w 
anrhydeddu a'i addoli fel yr uwchaf o'r duwiau. 
Rhai o'r fferyllwyr hefyd, gwedi darganfod rhai o'i 


ei fod o angenrheidrwydd yn rhyw fôd anghrôed- 


| ig; ac yn wir y mae y rhai enwocaf o honynt yn ei 


addef fel ffynonell eu holl wybodaeth. Herwydd 
hyn cyfenwant eu hunain yn dan-athronwyr; a 
golygant nad dichonadwy oedd iddynt gael eu 
cynysgaeddu âg enw anrhydeddusach. Yn awr, 
yn mysg holl briodoliaethau hynodol tan, nid 
oes un mwy rhyfedd na hon, sef, er mai efe yw 
prif achos yn mron yr holl. effeithiau teimladwy 
a ddisgynant yn feunyddiol tan ein sylw, eto ei 
fod ynddo ei hun o ansawdd morannirnadwy, fel y 
mae yn beiddioa threchu yr ymchwiliadau cynilaf, 
ac nad yw un amser yn dyfod o fewn cylch dar- 
ganfyddiad ein synhwyrau. 

Nid oes yn yr ysgrythyrau santaidd gyfeiriad 
amlach yn cael ei wneuthur at un o'r elfenau nag 
at yr un tan sylw. Llawer iawn o'u cyllelyb- 
iaethau anghydmarol, ac o'u hymadroddion tro- 
ellawg, ydynt wedì eu benthyca oddiwrthi, neu 
ynte yn cyfeirio at eu heffeithau rhyfeddol ac 
amrywiog. Geiriau treiddiol ac effeithiol Duw 
a gyífulybir idan, Jer.iv. 14; xxiii. 29; a hyny 
tebygol o herwydd eu bod yn goleuo a chysuro 
meddyliau; yn cynhyrfu, tyneru, a gwresogi 
serchiadau; ac yn llosgi a difa llygredigaethau 
pobl Dduw; ac mai trwyddynt yn benaf y mae 
efe yn profi dynion, yn neillduol y saint. 

Mewn tan yr ymddangosai y_ Arglwydd yn 


TAN 


766 TAN 


amlgynti'w bobl, Mx.iii. 2; xix. 18; o ganol 
tan y llefarai efe wrthynt, Deut. iv. 12; (rwy 
dan yr atebai eu gweddiau ac y cymeradwyai eu 
haberthau, a'u hoffrymau, Gen. iv. 4; xv. 17; 
Lef.ix. 24; Barn. xiii. 19, 20; 2 Cron. vii. 1; â 
than y dinystriai ei elynion, ac y dialai arnynt 
am eu pechodau, Gen. xix. 24, 25; Lef. x. 2; 2 
Bren.i. 10,12; Job i. 16; ac â than fflamllyd 
y daw yr Arglwydd Iesu Grist, yn y dydd olaf, 
gan roddi dial ar y sawl nid adwaenant Dduw, 
ac nid ydynt yn ufyddhau i'r efengyl, 2 Thes. i. 
8. Herwydd hyn (yn gystal ag i ddynodi ei 
burdeb digymysg, ei ddysgleirdeb gogoneddus, ei 
fuddioldeb i'w bobl; a'i arswydolrwydd i'w elyn- 
ion,) y mae Duw yn cael ei alw yn “dan,” ac 
yn “dan ysol,” Deut. iv. 44; Esa. x. 17; Heb. 
xii. 29. 

I ddynodi eglurdeb, manylrwydd, llymder an- 
oddefol, ac effeithioldeb ei weinidogaeth, cyffel- 
ybir yr Arglwydd Iesu Grist i “dan y toddydd,” 
Mal. iii. 2. Hynod mor eglur oedd ei ymad- 
roddion ef! Mor oleu y gwahaniaethai rhwng y 
gwerthfawra'rgwael! Mor rhinweddol ac effeith- 
iol oedd ei bregethau, i buro a santeiddio y rhai 
a'u credent; ac mor anoddefol oeddynt gan ddyn- 
ion rhagrithiol a thwyllodrus, Luc iv. 16—29 ; 
Ioan vi. 22—71. “Bywiol yw gair gair Duw, 
a nerthol, a llymach nag un cleddyf dau-finiog, 
ac yn cyrhaeddyd trwodd hyd wahaniad yr. enaid 
a'r ysbryd, a'r cymalau a'r mer; ac yn barnu 
meddyliau a bwriadau y galon; ac nid oes gre- 
adur anamlwg yn ei olwg ef; eithr pob peth sydd 
yn noeth ac yn agored i'w lygaid ef, am yr hwn 
yr ydym yn son,” Heb. iv. 12, 13. h 

Mewn cyfeiriad at y dull y cafodd ei roddi 
ì'r apostolion, Act. ii. 3; ac hefyd i ddynodi 
effeithioldeb ei weithrediadau cadwedigol, i oleuo, 
gwresogi, cysuro, dyddanu, a phuro ei ddeiliaid, 
gelwir yr Ysbryd Glan yn dan, Math. iii. ll; a 
gorchymynirini “'beidio a'i ddiffodd,” 1 Thes. 
v. 19. Mewn dwy ffordd yn unig y mae yn ddi- 
chonadwy gwneuthur hyny; sef trwy beidio a 
meithrin ei weithrediadau, neu frwy eu mygu. 
Peidio a meithrin tan sydd ffordd mor sicr, er nad 
mor ebrwydd, i'w ddiffodd, ag yw taflu dwfr arno. 

Herwydd eu gwresogrwydd a'u cyflymdra 
anorchfygol yn y cyflawniad o ewyllys Duw, 
gelwir yr angylion santaidd yn fflam dan, Ps. 
civ. 4; Heb. i. 7. 

I ddynodi y drygedd sy ynddynt, a'r niwaid 
a achosant i'w cyflawnwyr eu hunain, yn gystal 
ag i eraill, gelwir amryw bechodau yn “dan,” 
Esa. ix. 18; Diar. xvi. 27; ac i arwyddo ei har- 
swydolrwydd, a'i phoenusrwydd, gelwir cosbed- 
igaeth yr annuwiolion yn uffern yn “dan;” yn 
“dan a brwmstan;” “tan anniffoddadwy;” ac 
yn '*dan fragywyddol;” Ps. xi. 6; Math. iii. 
12; xviii. 4; xxv. 41; Marc ix. 44. Dichon 
fod y geiriau “pryf nad yw yn marw, a than 
nad yw yn diffodd,” yn cyfeirio at y gwahanol 
arferiadau o gladdu neu losgi cyrff meirw. Yn yr 
amgylchiad blaenaf (claddu,) yr oedd y cyrff yn 
magu pryfaid, y rhai a ymborthent arnynt tra y 
parhai eu sylwedd, ac yna a drengent eu hunain. 
Yn yr.olaf (llosgi) y mae'r tan yn diffodd ryw 
bryd eihun. Ond yn uffern ni fydd pryf cyd- 
wybod euog byth farw; ac ni ddiffydd tan ei 
phoenedigaeth yn dragywydd. 


Cedwid tan gwastadol yn y deml, ar allor y 
poeth -offrwm, trwy osod coed i losgi yn barhaus 
arno. Tybirmai trwy beri i fellten ysu aberth 
Abel y dyg Duw dystiolaeth i'w roddion ef, Heb. 
xi. 4; ac mai y pryd hwnw y dysgwyd dyn gynt- 
afi arfer tan; ac mai hwnw oedd y tan cyntaf a 
welodd. Dywed Sanchoniatho i'r tanau cyntaf 
gael eu henyn gan fellt; ac mai felly y dargan- 
fuwyd mwn gyntaf. Sicr yw fod yr hen bagan- 
iaid yn ystyried mellt fel arwyddion o'r nef. Yr 
oeddynt mewn gwirionedd felly, yn ngwaith 
Duw yn ateb Elias trwy dan, gynt, ar ben 
Carmel. Yr oedd amryw o'r hen genhedloedd yn 
addoli tan, yn neillduol y Persiaid; am y rhai 
y dywedir fod ganddynt yn awr dan yn Persia, 
yn llosgi er's miloedd o flynyddoedd. Edr. COar- 
iad at Dduw, Claiarwch, Sel, Serch. 

TANAITIAID, Heb. w'n, Tanaim; doctor- 
iaid Iuddewaidd, trwy gyfryngdod y rhai y golyg- 
ir i'r gyfraith eneuol a thraddodiadau'r genedl, 
gael eu rhoddi. Ystyr briodol y gair yw dysg- 
awdwyr. Herwydd mai iddynt hwy y priodolir 
cyfansoddiad y M4skma, y maent hefyd yn cael 
eu galw yn athrawon J/isknaidd. Cymhwysir yr 
enw Abba at rai o honynt. Gosodir Ezra fel 
blaenor y dysgawdwyr hyn gan y Rabbiaid; ond 
nid oes ganddynt unrhyw awdurdod i wneuthur 
felly. 

TANCWELINIAID, neu TANCELINIAID, 
canlynwyr Tancwelinus, neu Tancelin, pregeth- 
wr lleygol, a sylfaenydd plaid luosog yn Brabant 
ac Antwerp, yn y ddeuddegfed ganrif. Y mae'r 
Doctor Mosheim yn golygu mai Cyfrinolwr oedd 
efe. Y mae yn cael ei gyhuddo o ddirmygu 
addoliad cyhoeddus Duw, a'i ordinhadau sant- 
aidd; o gynal cyfarfodydd dirgel, i'r dyben i 
ledaenu ei dybiau ; ac yn benaf oll o anmharchu'r 
offeiriaid. Ond y mae'n teilyngu sylw mai'r 
addoliad a'r offeiriaid pabaidd yr oedd efe yn 
cael ei gyhuddo o'u dirmygu a'u gwrthwynebu, 
' Tra thebygol gan hyny, nad oedd efe amgen 
diwygiwr enwog a llwyddianus; oblegyd y cyf- 
ryw rai oedd yn cael eu duo fwyaf y pryd hwnw. 
Gosodir ef allan pa fodd bynag, gan M, D'Ar- 
gentre, ac ysgrifenwyr Pabaidd eraill, megys 
anghenfil mewn drygioni a chabledd; yn arddel 
ei hun yn Fab Duw, ac yn proffesu diwygio'r 
byd, er ei fod ar yr un pryd yn ymfucheddu yn 
y modd mwyaf halogedig a ffiaidd yn ngwydd 
pawb. Ond fel y sylwa'r Dr. Mosheim, y mae 
hyn yn hollol anghredadwy, ac nis gall fod yn 
wirionedd. Mwy tebygol, gan hyny, i'r cyfryw 
gyhuddiad gael ei ddwyn yn ei erbyn mewn 
modd anwireddus, gan offeiriaid dialgar, un o ba 
rai a'i llofruddiodd ef yn y modd mwyaf creulon 
achiaidd. Mosheim's E. H. Vol. IÍI pp. 118, 
119. 

TAN-ATHRONWYR, athronwyr fferyllaidd : 
yr un rhai a'r Rosicrucsiaid. Edr. Rosicrucsiaid. 

TAN-GWYMPIEDYDDION, | ( Sublapsar- 
ians), enw a gymhwysir at y Calfiniaid hyny a 
gredant mai fel rhai wedi syrthio yn Adda i 
gyílwr o golledigaeth anocheladwy, oni buasai 
etholedigaeth gras, yr oedd arfaeth rhagluniaeth- 
iad yn golygu dynolryw ; ac nid yn unig fel cread- 
uriaid fel yr haera'r Uwchgwympuedyddion; y rhai 
a gant eu darlunio yn eu lle priodol. Dyma farn 
yr holl Galfiniaid rhesymol a theg. 


TANG 


767 


TAN 


TANGNEFEDD, gair cyfansawdd o tanc, 
hedd, a nef, gwynfa; yn dynodi tawelwch, neu 
esmwythder, mewn gwrthwynebiad i derfysg ac 
anesmwythder. Ystyr briodol y gair yw tawel- 
wch nefol, goruchel, a hyfryd. Yr un yw tang- 
nefedd a heddwch; oddigerth golygu fod y 
blaenaf yn arwyddo heddwch mewnol, o'r natur 
buraf, a goruchelaf. Y cyfryw, mewn gwirion- 
edd, yw tangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw 
pob deall, Phil. iv. 7 ; a'r tangnefedd y mae Crist 
yn ei feddu, ac a adawodd efe yn gymun-rodd 
i'w ganlynwyr ffyddlon, '*nid fel y mae'r byd 
yn rhoddi,” neu yn cymuno; sef nid o rwymau 
a gorfod —nid yn brin, nac i ychydig—nid mewn 
modd annoeth, annhrefnus, Ioan xiv. 27. Hedd- 
wch nef yw hwn. O'r nef y mae yn dyfod; y 
mae o'r un natur a'r heddwch sydd yno; etifedd- 
ion nef yw ei wrthrychau; y mae yn eu haddasu 
i'r nef, ac yn peri iddynt hiraethu am fod yno. 
O ran ei ansawdd y mae, nid yn unig yn nefol, 
dwyfol, a Christionogol ; ond hefyd yn annhraeth- 
ol, 1 Pedr i. 8; annirdadwy, Phil. iv. 7; di- 
dwyll, Zech. viii. 19; anorchfygol, Job xxxiv, 
29; cyson, Esa. xlvi. 18; perffaith, Esa. xxvi. 
3; a thragywyddol, Esa. lvii. 2, Y mae yn 
gwneuthur ei ddeiliaid, nid yn unig yn wir ddy- 
ogel; ond hefyd yn wir ddedwydd. Hyn ni 

' ddichon heddwch noeth allanol ei wneuthur; a 
dichon mai yn hyn y mae tangnefedd a_ hedd- 
wch yn gwahaniaethu os oes gwahaniaeth mewn 
gwirionedd rhyngddynt. 

Un o enwau ardderchog a hygar y Goruchaf 
yw “Gwir Dduw y tangnefedd,” 1 Thes. v. 23. 
Gwir Dduw,”—*' Gwir Dduw y tangnefedd,”— 
Pwy nai carai? Gelwir ef felly herwydd yr 
hyn yw ynddo ei hun, ac hefyd herwydd yr hyn 
oll y mae yn ei wneuthur. _ Ynddo ei hun cronfa 
o anfeidrol hedd. ydyw, “Duw cariad yw;” ac 
nid oes ynddo ddim croesi gariad. Y mae yn 
anfeidrol uwchlaw ofn, cenfigen, llid, malais, a 
phob peth ag sydd yn tueddu i ddinystrio hedd- 
wch, cysur, tangnefedd, a dedwyddwch. Awdwra 
Charwr heddwch a thangnefedd ydyw. Niwnaeth, 
ac nis gwna, ddim croes i heddwch a thangnefedd. 
Y mae ei holl weithredoedd yn tueddu i ddangos 
naill ai ei gariad at heddwch a thangnefedd ; neu 
ynte ei wrthwynebiad i bob terfysg ac anghyd- 
fod 


““'Tywysog tangnefedd,” yw un o deitlau en- 
illgar yr Arglwydd Iesu Grist, Esa. ix. 6. Cy- 
modi dynion â Duw, a'u hunain, ac â'u gilydd, 
yw ei waith ef; aci'r dyben i'w gyflawni, dyg- 
odd gosbedigaeth eu pechodau yn ei gorff ei hun 
ar y pren, Eph. ii. 14, 17; Col.i.20,22. Efeng- 
yl y tangnefedd yw teyrnwialen ei deyrnas ef; a 
meibion heddwch yw ei holl ddeiliaid. Pwy a 
wrthryfelai yn ei erbyn? pwy nad ymostyngai 
iddo ac na wasanaethai ef? Edr. Heddwch. 

TANGNEFEDDWYR, (tangnefeddgwyr,) Gr. 
Eípnvoroíoì, gwneuthurwyr heddwch; rhai o 
ysbryd a thymer heddychol, yn caru heddwch, 
ac yn ymdrechu ei adferyd lle nad yw, a'i fagu 
a'i feithrin yn mhob man lle y mae, Math. v, 9, 
** Gwyn eu byd, canys gelwir hwynt gan Dduw 
a dynion yn blant i Dduw.” Nid rhyfedd; 
canys y maent yn debyg iddo, yn ei garu ef, ac 
yn cael eu caru ganddo ef. Mor anghyson â 
ehymeriad plant Duw yw y swydd filwraidd! Pa 


fodd y gall un Cristion gysoni gwasanaethu y 
cyfryw swydd a'i gymeriad fel tangnefeddwr? 
Tybiem fod hyn yn anhawdd, os nad yn gwbl 
annichonadwy i nebi'w wneuthur, Darfydded 
rhyfel; a chynydded tangnefedd a thangnefedd- 
wyr. Edr. Rhyfel. 

TANSGRIFIAD OFFEIRIADOL, yr ar- 
dystiad gofynedig oddiwrth holl weinidogion pob 
eglwys sefydledig, ac ambell eglwys arall, gyda 
golwg ar erthyglau crefydd. 

Y mae yn bwnc dadleuadwy pa un a'i bod yr 
arferiad tan sylw yn ateb un dyben da gyda 
golwg ar grefydd, gan nad pa cystal y gall fod 
yn ei berthynas a'r brenin. Y mae pob iaith yn 
aneglur, i raddau mwy neu lai; ac o herwydd 
hyny y mae yn anhawdd, bob amser, i ddeall y 
gwir ystyr, neu yr animus imponentis; yn neill- 
duol pan y mae credoau wedi eu sefydlu er ys 
hir amser. Dywedir nad yw gweinidogion eglwys 
Loegr a'r Alban, ond anfynych yn ystyried eu 
hunain wedi eu caethiwo wrth y tri deg naw 
erthyglau, neu y gyffes ffydd, pan yn cyfansoddi 
addysg i'w plwyfolion, neu i'r wladwriaeth yn 
gyffredinol!! 

Y mae lle mawr i ofni yn wir, fod llaweroedd 
yn tanysgrifio yn hollol er mwyn elw; ac er y 
proffesir fod hyny yn cael eì wneuthur ewanimo, 
gwyddys yn burion nad yw hyny yn bod mewn 
gwirionedd; canys pan y mae rhyw un yn ym- 
ddangos yn meddu petrusder cydwybod o barth 
y gorchwyl, dywedir wrtho—nad yw o un pwys — 
nad yw yn unig ond mater o ffurf. Pafodd y 
gall y cyfryw atebi Ben Mawr yr Eglwys, nìd 
ydym yn gwybod. Gadawn hyny iddynt hwy. 
Dylai y rhai a ystyriant danysgrifiad yn beth 
addas gofio ei fod yn beth ag sy'n ymylu ar ddi- 
frifoldeb llw. “' Dylid cymeryd gofal mawr, 
(medd y Dr. Doddridge,) na fyddo i ni danysgrif- 
io dim ond yr hyn yr ydym yn gredu yn ddilys. 
Os bydd ystyr y geiriau yn amheus, ac os ydym 
ninau yn credu un ystyr, a'r ystyr hwnw yn 
gwbl mor naturiol a'r llall, gallwn yn gyson â 
chywirdeb, eu tanysgrifio; neu os bydd yr ystyr 
yr ydym ni yn ei gredu yn llai naturiol, ac ìi ni- 
nau egluro yr ystyr hwnw i'r neb a fyddo yn 
gofyn eiu tanysgrifiad, a bod hwnw yn ei gymer- 
adwyo, yna galiwn eu tanysgrifio yn ddibetrusder. 
Y mae rhai yn ychwanegu, os bydd genymle i 
gredu (er na fyddo hyny wedi cael ei amlygu 
mewn modd pendant) nad yw'r neb sydd yn ar- 
ddelwi ein tanysgrifiad yn golygu ein bod, trwy 
hyny yn arwyddo ein cydsyniad â'r cyfryw 
erthyglau, ond yn unêg bodi ni dalu cymaint a 
hyny o barch i'w awdurdod ef, gan ymrwymo na 
fydd i ni eu gwrthwynebu hwynt (yr erthyglau) 
mewn modd cyhoeddus, y gallwn, yn y cyfryw am- 
gylchiad i danysgrifio yn ddibetrus yr hyn a fyddo 
yn gwbl groesi'n cred; neu os bydd i niamlygu 
ein cred mewn rhyw lyfr, (golygwch y Beibl,) a'n 
bod wrth danysgifio, yn unig gan belled y maent 
yn cytuno â hwnw, y gallwn wneyd yrun peth heb 
bechu; oblegyd nas gellir golygu fod y gyfraith 
yn arddelwi ein crediniaeth o osodiadau gwrth- 
wynebol ar yr un pryd. Ond a dywedyd y lleiaf 
y mae tanysgrifiad ar y fath egwyddorion a hyny 
yn ymddangos yn rhuthr peryglus ar gywirdeb a 
rhinwedd cyhoeddus; yn neillduol mewn rhai yn 


| cael eu bwriadu i gyflawni swyddau cyhoeddus,” 


TAR 


768 


TAR 


| Paley's Mor. Phil. Vol. I. p. 218; Dyer on Sub- 
scription: Doddridge's Lect., Lect. 10. 

TANT, llinyn telyn, neu unrhyw offeryn cerdd. 
Y rhif luosog yw tânau. O'r rhai hyn y mae 
amryw; megys y llors-dant, cyweir-dant, eanol- 
dant, cras-dant, cil-dant. 

TAO-SE, neu TAON-TSZE, enw plaid enwog 
yn mysg y Chiniaid, yr hon a sylfaenwyd gan yr 
Athronydd Zaon-tsse, Leo Cian, neu Laociam, 
yr hwn, os gellir credu ei ddysgyblion, oedd yn 
byw bum can mlynedd o flaen Crist. Yr oedd 
efe yn proffesu adferu crefydd 7ao, neu 7don, 
h.y., rheswm. Dywedir fod rhai o'i weithion ar 
gael yn bresenol, a'u bod yn llawn o addysgiadau 
a gosodedigaethau ar rinwedd a moesoldeb. Yn 
mhlith eraill, dywedir fod y synwyr-wers gan- 
lynol yn cael ei harferyd yn aml ynddynt:— 
““ Rheswm a genhedlodd un; un a genhedlodd 
ddau; dau a genhedlasant dri, a thri a genhedl- 
asant bob peth.” 

Moesoldeb yr athronydd hwn a'i ganlynwyr 
sydd debyg i eiddo'r Epicuriaid, ac yn gynwys- 
edig mewn meddwl tawel, rhydd oddiwrth 
chwantau a nwydau poethlyd. Ond gan y ter- 
fysgid y tawelwch hwn trwy feddyliau am farw- 
olaeth, ymffrostiant mewn gwirod galluog i'w 
gwneuthur yn anfarwol. Y maent yn chwanog 
1 fferylliaeth, uchfferylliaeth, a_ dewiniaeth ; a 
chredant y gallant trwy gynorthwy ysbrydion 
aflan, ar y rhai y galwant, gael pa beth bynag a 
chwenychant. Cynhyrfwyd lluoedd y Mandar- 
ins i fyfyrio y gelfyddyd ddieflig hon, trwy obaith 
dianc rhag marwolaeth; a thrwy offerynoliaeth 
ymerawdwyr hygoel a choel grefyddol cafodd ei 
dyrchafu i gryn sylw a chymeradwyaeth. 

Yn ol tystiolaeth y Dr. Milne, y mae athraw- 
iaeth y blaid hon o barth creadigaeth y byd yn 
gyffelyb i eiddo'r Epicuriaid. Os nad ydynt hwy 
yn dal tragywyddoldeb defnydd, eto nid ydynt, 
ar y llaw arall, yn ei wadu; ond mewn cyferbyn- 
iad iuch-fferylliaeth, yr hon yw eu dewis gelfydd- 


anferth,” gan ryw fôd nefol, 


dra chyffredin yn eu plith; herwydd hyn ystyrir 
y nefoedd ganddynt hwy fel eorff y bôd dy- 
chymygol hwn—y meddwl, fel ei anadl—goleu- 
adau y nef megys yn deilliaw o'i lygaid—a'r 
hylifoedd dyfrllyd, megys ei boeri a'i ddagrau, 
Broughton's Dict. Milne's First Ten Years of the 
Protestant Chinese Mission, p. 94. ì 


TARGUM, enw esboniadau Caldeaidd llyfr- | 


au'r Hen Destament. _ Y maent yn cael eu galw 
felly herwydd mai arall-eiriadau, yn hytrach na 
chyfieithiadau llythyrenol ydynt. Cawsant cu 
hysgrifenu yn y Galdeaeg; yr hon iaith wedi'r 
caethiwed Babilonaidd, yr oedd yr Iuddewon yn 
fwy cynefin â hi, ac yn ei gwybod yn well na'r 
Hebraeg. O ganlyniad, pan y darllenid y testun 
gwreiddiol yn y synagog neu'r deml, ychwaneg- 
id yn gyffredin ato esboniad Caldeaidd, er lles y 
bobl, y rhai nid oeddynt yn deall ond ychydig 
o'r Hebraeg. Tebyg i'r arferiad hon ddechreu 
mor foreu ag amser Mra; gan i'r ysgrifenydd 
dysgedig hwnw, wrth ddarllen y gy fraith i'r bobl 
sylltiad â'r offeiriaid gwydd 


Gacml, mewn cy 


fodol eraill, i'w hesbonio, er ei gwneuthur yn 
ddealladwy i'r bobl, Neh. viii. 7, 8. 

Ond er fod y ddefod o esbonio llyfrau yr Hen 
Destament yn y Galdeaeg yn hen yn mhlith yr 
Iuddewon, eto nid oeddynt yn feddianol ar es- 
boniad ysgrifenedig, neu argumau, yn flaenorol 
iamser Oneelos a Jonathan; sef oddiamgylch 
amser Crist. Gosodir Jonathan dri deg o 
flynyddau cyn Crist, tan deyrnasiad Herod Fawr; 
ac Oncelos ychydig yn ddiweddarach. 'Targum 
Oncelos yw y mwyaf derbyniol; ac y mae copiau 
yn y rhai y mae wedi ei osod adnod am adnod 
â'r Hebraeg. Y mae mor fyr, ac mor syml fel 
nad yw yn alluadwy dychymygu ei fod wedi 
cael eilygru. Yrarall-eiriwr hwn a ysgrifenodd 
yn unig ar lyfrau Moses; a'i iaith sy yn agos at 
burdeb y Galdeaeg, fel y mae yn ymddangos yn 
llyfrau Daniel ac Ezra. Y mae dyfyniadau allan 
o'r Targum hwn yn y Mishna; ond nid oedd 
Eusebius, St. Jerome, ac Origen yn adnabyddus 
o hono. 

Targum Jonathan, mab Uziel, sydd ar y pro- 
ffwydi mawr a bach. Y mae hwn yn llawer he- 


| laethach nag eiddo Onccelos, yn neillduol ar y 


proffwydi lleiaf, lle ymae yn cymeryd ychwaneg 
o ryddid, ac yn rhedeg ar gyffelybiaethau. Y mae 
eiiaith yn ddizon pur, ac yn dynesu at eiddo 
Oncelos. Tybir i'r Doetoriaid Iuddewaidd, ag 
oeddynt saith cant o flynyddoedd ar ei ol ef, 
wneuthur ychwanegiadau ato. 

Targum Joseph ddall sydd ar yr Hagpio- 
graphia. Y mae hwn yn llawer diweddarach, 
ac yn llai cyfrifol na'r rhai blaenorol. Y mae 
efe wedi ysgrifenu ar y Psalmau, Job, y Diareb- 
ion, y Caniadau, y Pregethwr, Ruth, ac Esther. 
Ei iaith sydd Galdeaeg llygredig, gyda chymysg- 
edd o eiriau a ieithoedd estronol. 

Targum Jerusalem sydd yn unig ar y Pentat- 
euch, neu bum llyfr Moses; ac nid yw yn hollol 
berffaith ar y rhai hyny. Y mae adnodau/cyfain 


' yn ddiffygiol ynddo; eraill wedi eu fros-osod; 
ni ! | eraill wedi eu darnio: yr hyn sydd wedi peri 
yd, darluniant y par cyntefig megys wedi eu | aci col y 
tynu allan o wddf rhyw “ Ga dl ns o faintioli | ì lawer feddwl nad yw hwn amgen darn o Ben 
i Y mae golygiad | 
Platonaidd yr anima mundi, neu enaid y byd, yn | 


aralliad wedi ei golli. Nid oes un Targum ar 
Daniel; nac ychwaith ar Ezra a Nehemia. 

Y Targumau hyn ydynt o ddirfawr wasanaeth, 
nid yn unig er deall yr Hen Destament yn well; 
ond hefyd er iawn ddeall y Testament Newydd. 
Gyda golwg ar yr Hen Destament y maent yn 
wasanaethgar i brofi cywirdeb y testun Hebre- 
aidd presenol; trwy ddangos mai yr un ydyw a'r 
testun mewn arferiad pan y cyfansoddwyd y 
Targumau; yn groesi dyb y rhai a olygant i'r 
Iuddewon ei lygru wedi amser Crist. Y maent 
yn gynorthwyoli egluro amryw eiriau ac ym- 
adroddion yn y testun gwreiddiol; ac yn tros- 
glwyddo i ni amryw o ddefodau yr Iuddewon: a 


| thrwy eu hymadroddion, &c., y mae rhai o hon- 


ynt yn gymaint cynorthwy er deall y Testament 
Newydd a'r Hen; gan eu bod wedi eu hysgrif- 
enu yn y dafod-iaith ag oedd mewn arferiad yn 
amser ein Hiachawdwr. Y maent hefyd yn was- 
anaethgar iawn i'r achos Cristionogol yn erbyn 
yr Iuddewon diweddar; gan eu bod yn esbonio 


| amryw o'r proffwydoliaethau am y Messia yn 
| hollol yn yr nn modd a'r Cristionogion, 
| graffìad goreu o'r Targumau hyn yw hwnw yn 


Yr ar- 


Meibl Buxtorff, Basle, 1610. 


| 
| 
| 


TEB 769 


TEI 


| TARIAN, Cal. Tarian; Heb. nay, T7xane; 
offeryn diffynol, arferedig mewn rhyfel, yr hwn 
a ddygid ar y fraich aswy, i'r dyben i droi 
ymaith ergydion saethau, cleddyf, picell, neu 
waywffon. Ei defnydd cyffredin ydoedd pren 
caled, wedi ei orchuddio â phlygiadau o groen. 
Weithiau cyfansoddid ef o ryw ddelid, megys 
aur, arìan, pres, &c., 1 Bren. xiv. 26, 27; Nah. 
ii.9. Addurnid ef â boglynau, ac ar y canol, 
a phicell lem, yn y boglyn uwchaf; yn erbyn yr 
hwn, os byddai i un daro, brathid ef â'r bicell, 
Job xv. 26. Yr oedd y ídarian yn gylymedig ar 
y fraich, islaw y penelin. Yn gyffelybiaethol, 
gelwir Duw, gwir ffydd, tywysogion, a gwyr 
mawr, yn darian, Gen. xv. 1; Eph. vi. 16; Ps. 
xlvii. 9. Í'w bobl y mae Duw yn ei briodol- 
aethau, ei enwau, a'i ragluniaethau, yn darian. 
TASCODRUGITIAID, neu. TASCODRO- 
GONIAID, (o'r geiriau Phrygaidd racxoc, 
pawl, a Ôpoyyov, trwyn, meu Oig,) cangen o'r 
Montaniaid, a elwid felly, oddiwrth eu gwaith, 
“yn fwriadol, neu yn ddifwriad, yn gosod eu bys 
blaen ar eu trwyn wrth weddio. Tebygol mai 
llys enw ydoedd; a'i fod yn dangos y pwys o 
'arfer ystumiau gweddus wrth addoli. 
— TATIANIAID, canlynwyr Tatian, yn yr ail 
“ganrif, Tra bu Justin Martyr byw, dywedir fod 
Tatian yn un o'i ddysgyblion ef; eithr wedi 
marw ei athraw, iddo syrthio i amryw gyfeilorn- 
adau; ac mai efe oedd sylfaenwr yr Encratiaid. 
Edr. Zncratiaâd. 


TAWELWCH, (tawel,) y gwrthwyneb i af- 
lenyddwch, neu derfysg. Edr. Tangnefedd. 

TEAID, (feg,) plaid Chinaidd, a gyfenwir 
felly, fel y tybir, oddiwrth eu gwaith yn offrymu 
i'r duwiau aberthau o dê pur. Ar y dydd cyntaf 
a'r pymthegfed dyddoo bob lleuad, dywedir eu 
bod yn llosgi arogldarth, yn offrymu y tê goreu, 
yn ymgryuuu ac yn addoli y nefoedd, y ddaear, 
yr haul, y lleuad, y tân, y dwfr, eu rhieni treng- 
edig, y duw /fuh, yn nghyd a sylfaenwr eu 
plaid. 

Wrth dderbyn proselytiaid, dywedir eu bod 
yn arfer cangau toredig o'r bamboo, â'r rhai y 
cyffyrddant lygaid, clustiau, genau, a thrwyn y 
proselytiaid, gan orchymyn iddynt gadw y tri 
ymchweliad a'r pum gorchymyn. 

Haerant fod cyndad y blaid yn trigo yn y nef 
—fod y byd yn cael ei lywodraethu yn olynol 
gan dri o Ffuhiaid; bod teyrnasiad Yen-tang- 
Fful wedi myned heibio; bod SAke-kea-Ffuh yn 
teyrnasu yn awr; a bod teyrnasiad AfeJ-lih- Ffuh 
etoi ddyfod. Haerant y bydd i'r olaf ddisgyn, 
achaelei eni o'u teulu hwy, ac y bydd iddo 
ddwyn holl aelodau eu plaid hwy, ar ol marwol- 
aeth, i diriogaethau y Gorllewin, i balas yr an- 
farwol Seem, lle y byddant yn ddyogel oddiwrth 
beryglon rhyfel, dwfr, a than. 

Fel hyn y maent yn twyllo y werinos i uno â 
hwynt, ac yn eu hudo i gyfranu arian iddynt, 
gan anrhydeddu y sawl a wnant ;felly â'r enw 
Y4g, hyny yw, Syr, neu athraw. 

TEBYGOLRWYDD, (tebygol,) cyfatebiad 
ymddangosiadol, medd yr enwog Lock, rhwng 
dau olygiad, trwy gyfryngdod profion, cysylltiad 
y rhai nid ymddengys yn hollol sicr; ond eto 
sydd yn ddigonol i dueddu y meddwl yn hy- 


frach i gydsynio â gwirionedd y gosodiad, neu 
yntei'w wrthod fel peth anghywir. Y mae y 
tebygolrwydd yn fawr neu fach, yn isel neu 
uchel, yn ol graddau y cyferbyniad ymddangos- 
iadol rhwng y ddau olygiad rhag grybwylledig ; 
ac y mae y gradd uwchaf o debygolrwydd yn 
dyfod yn agos at brawf pendant. 

TEBYGOLIAID, (tebygol,) enw a gymhwysir 
at y Pabyddion a gofleidiant athrawiaeth tebyg- 
oliaethau. Y mae y rhai hyn o ddau fath. Yn 
gyntaf, y rhai a haerant nad yw dyn yn rhwym 
o gofleidio yr ochr fwyaf tebygol i'r ddadl; 
eithr ei fod at ei ryddid, os myn, i ddewis yr 
ochr arall, pe byddai ynddi yn unig ond tebyg- 
olrwydd noeth. Y cyfryw oedd tyb yr Iesuaid 
a'r Moliniaid. Yn ail, y rhai a gredant nas gall 
dyn heb bechu, un amser wrthod yr ochr fwyaf 
tebygol, nac i ddewis y llall o'i blaen. Y cyf- 
ryw oedd barn y Ianseniaid; ac yn neillduol y 
Porth-freninoliaid. 

Yr oedd athrawiaeth tebygoliaethau yn was- 
aethgar iawn i'r Iesuaid, gan ei bod yn caniatau 
iddynt ymddwyn fel y mynent, os gallent yn 
unig ond rhoddi ffug esgus dros eu hymddygiad ; 
hyny yw, os gallent gael y radd leiaf o deby»ol- 
rwydd o'i du, pe na buasai hwnw ond yn unig 
barn dyn cyfrifol am wybodaeth, er fod pawb 
arall yn groes iddo. 

Oddiyma y deilliodd athrawiaeth Pechod 
Athronyddol; sef unrhyw weithred nad oedd yn 
cael ei gwahardd mewn modd pendant, gan nad 
pa mor groes i uniondeb a chyfiawnder y dy- 
gwyddai fod. Ond nid oedd hyn amgen cecraeth 
Iesuaidd ar y goreu; gan fod peth croes i un- 
iondeb a chyfiawnder yn waharddedig wrth y 
ddeddf foesol. 

TE DEUM, emyn nodawy, imewn hir ymar- 
feriad yn yr eglwys Gristionogol, yr hwn a elwir 
felly oddiwrth ei eiriau cyntaf, sef 7e Deum 
Laudamus, hyny yw, “Tydi Dduw a folwn.” 
Piodola rhai ef i Jerome ac Augustine; ond 
eraill gyda mwy o debygolrwydd, a'i priodolant 
i Nicetus, esgob Triers, o gylch y flwyddyn 539. 
Dywedir iddo ei gyfansoddi at wasanaeth yr 
eglwys Ffrengaidd. 

TEGWCH, (f£eg,) harddwch, prydferthwch. 
Edr. Prydferthwch. 

TEILYNGDOD, (teilwng,) addasrwydd, 
gweddusrwydd, haeddiant, neu ryglyddiant. Yn 
yr ystyr flaenaf yn unig y gellir cymhwyso y 
gair teilyngdod at y goreu o ddynion gyda golwg 
ar Dduw, yn eu perthynas â gwobrau. Edrych 
Luc xx. 35; xxi. 36; Dat. iii. 4; ond yn yr 
ystyr olaf y mae yn cael ei gymhwyso at bawb 
yn eu perthynas â chosb, Dat. xvi. 6. Yn yr 
ystyr olaf y mae yn cael ei gymhwyso hefyd at yr 
Arglwydd Iesu Grist, yn ei berthynas a'i barch 
a'i ddyrchafiad fel Cyfryngwr, Dat, v. 12; ac yn 
ei berthynas â dynion ffyddlon a rhinweddol, 
gyda golwg ar eu gwasanaeth, a'u defnyddioldeb 
i'w cyd-ddynion, Luc vii. 4, 5; x. 7; 1 Tim.v. 
17; vi.1. Edrych aeddiant, Haeddedigaeth- 
au Crist. 

TEIMLAD, (feiml,) yn1. Y gallu, y gyneddf, 
neu y synwyr hwnw o eiddo bywiolion trwy yr 
hwn y derbyniant argraffiadau oddiwrth wrth- 
rychau oddiallan iddynt. 2. Yr argraff y mae 
gwrthrychau allanol yn ei adael ar synhwyrau 


TEI 


770 


TEM 


creaduriaid rhesymol a bywiol. 3. Syniad, ym- 
wybodaeth, ystyriaeth. 

TEIMLADAU CREFYDDOL, y syniadau, 
neu y cyffroadau hyny a achosir yn y meddwl a'r 
cyfansoddiad, trwy effeithioldeb gwrthrychau 
crefyddol, a goruchwyliaethau Duw yn ei rag- 
luniaeth a'i ras. Y mae y rhai hyn naill ai yn 
gysurus a hyfryd, neu ynte yn anghysurus a 
phoenus. Os yn gysurus a hyfryd, dylem eu 
gwneuthur yn destunau ein diolchgarwch a'n 
mawl, ond nid yn ddefnydd ein hymffrost. Gall- 
wn ymhyfrydu ynddynt, ond nid byw arnynt; 
gallwn eu defnyddio fel anogaethau i ddiwyd- 
rwydd a dyfal barhad, ond nid eu gwneuthur yn 
sylfaen diofalwch a segurdod. Os ydynt yn 
anghysurus a phoenus, dylent ein darostwng, 
ond nid ein digaloni; dylent ein cynhyrfu, ond 
nid ein hatal yn ein hymofyniadau am y gras ag 
a fyddo yn angenrheidiol arnom, ac yn ateb ein 
hangen, dylent ein dysgui ganfod ein gwagder 
ein hunain, ond nid ein tueddu i ameu cyflawn- 
der Crist; dylent ein dwyn i ystyried ein han- 
nheilyngdod ein hunain, ond nid ein gogwyddo 
i ameu parodrwydd Crist; dylent beri i ni ys- 
tyried ein gwendid ein hunain, ond nid ein cy- 
mell i ameu gallu Crist; dylent beri i ni ameu 
ein calonau ein hunain, ond nid cadernid a gwir- 
ionedd yr addewidion. 

Dichon mewn ystyr gaeth a phriodol, fod cryn 
wahaniaeth rhwng teimlad a phrofiad. Y mae 
pob Cristion yn ddyn teimladwy, ond nid yw pob 
Cristion yn ddyn profiadol. Effaith bywyd yw 
teimlad, ond ffrwyth hir ymarferiad yw profiad. 
I;ffaith uniongyrchol gwrthrychau crefyddol, a 
goruchwyliaethau rhagluniaethol a grasol ar y 
meddwl, y nwydau, a'r serchiadau dynol, yw 
teimladau crefyddol; ond ffrwyth hir ymarfer 
iad â dyledswyddau ac ordinhadau crefyddol, yw 
profiad crefyddol. Dichon Cristion ieuane fod 
yn feddianol ar y blaenaf, ond nid oes ond Crist- 


ionogion hen ac oedranus yn unig yn feddianol. 


ar yr olaf. Mewn crefydd yn gystal ag mewn 
pethau eraill, “ Yr hen a wyr, ond yr ieuanc 
a dybia.” 

““'Tra y mae rhai dynion penboeth yn ym- 
ffrostio llawer o'u teimladau, yn ymorphwys ar- 
nynt, ac yn siarad llawer yn eu cylch, tueddir 
eraill i ymwrthod yn hollol â'r enw, aci ymwadu 
yn mron a'r golygiad o deimlad crefyddol; ond 
y mae yn eglur, gan nad faint y mae llaweroedd 
wedi cael eu cam arwain a'u twyllo gan eu teiml- 
adau, nad oes y fath beth a chrefydd yn bod 
hebddynt. Er enghraifft, y mae gwir grefydd 
yn gynwysedig mewn cystudd ysbryd, edifeir- 
wch, a duwiolder, neu ddyhewyd. Yn awr, beth 
yw cystudd ysbryd ond gofid am bechod? edif- 
eirwch, ond casineb ato, ac ymadawiad ag ef? 
duwiolder, neu ddyhewyd, ond cariad at Dduw 
a'iffyrdd? Pwy a ddichon wneuthur ysgariaeth 
rhwng y golygiad o deimlad ag un o'r gweithred- 
iadau hyn? Y gwirionedd eglur yw, fod teiml- 
adau crefyddol, fel pob peth arall perthynol i 
grefydd, wedi cael eu camddefnyddio yn fawr; 
ac y mae dynion, i'r dyben i ochelyd cael eu 
cyfrif yn benboethiaid, wedi syrthio i'r cyfeil- 
iornad gwrthwynebol, sef claiarwch; ac felly 
wedi ymfoddloni mewn cysawd heb deimlad o'i 
heffeithioldeb.” 


Ysgatfydd nad oes dim yn nesaf at weinidog- 
aeth y gair, ac ordinhadau cyhoeddus crefydd, 
dan fendith Duw, wedi bod yn fwy defnyddiol 
fagu a meithrin crefydd bersonol, na chyfeillach- 
au crefyddol, cyfrinachol ac eglwysig. “ Cyf- 
eillachau profiadol” y gelwir y rhai hyn yn gy- 
ffredin ; ond teimladau yn hytraeh na phrofiadau 
yw testunau yr ymdriniaeth ynddynt fynychaf. 
Dengys hyn yr angenrheidrwydd sydd ar y rhai 
a flaenorant ynddynt am ddoethineb ac ymbwyll. 
Dylai y cyfryw fod yn ddynion enwog mewn 
duwioldeb, profiad, arafwch, a doethineb. Edr. 
Penboetlni, Profiad Crefyddol, Serchiadau Cre- 


Jfyddol. 


TEML, Llad. Templum; yn briodol, adail gy- 
hoeddus, wedi ei chodi er anrhydedd rhyw dduw, 
gwirioneddol neu ffugiol, lle hefyd y mae dynion 
yn arfer cyfarfod i gyflwyno addoliad crefyddol 
i'r cyfryw fod. Yn wrthgysgodol, corff dynol yr 
Arglwydd Iesu Grist, yn yr hwn y mae, ae yr 
oedd, ““holl gyflawnder y Duwdod yn preswylio 
yn gorfforol,” neu sylweddol, ac nid yn arwydd- 
ol; megys yr oedd yn y cysegr santeiddiolaf 
gynt, Ioanii. 19; Col. ii, 9. Yn gyffelybiaethol, 
nef y gogoniant, Dat. vii. 15; yr eplwys efeng- 
ylaidd, 2 Thes. ii. 4; Dat. iii. 12; a chyrff y 
saint, I Cor. vi. 19; 2 Cor. vi. 16. 

Y deml odidocaf a. mwyaf gwerthfawr o'r holl 
demlau a fu erioed ar y ddaear, oedd teml Solo- 
mon, ar fynydd Moria, ger dinas Jerusalem, 2 
Cron. ii. 5, 6. Cysegrodd Dafydd a'i dywysogion 
108,000 o dalentau aur, a 1,017,000 0 dalentau 
arian tuag at ei hadeiladu; y cwbl, »edd Mr. 
Brown, o Haddington, yn werth £942,719,750, 
neu £939,209,657 o'n harian ni; sef mewn 
pwysau, 46,000 0 dunelli. Defnyddiwyd oddi- 
amgylch 183,600 o weithwyr, Iuddewon a chen- 
hedloedd, i'w hadeiladu. Gosodwyd ei sylfaen 
i lawr gan Solomon, yn y flwyddyn 2992, o oed 
y byd ; sef 1012 o flynyddoedd cyn Crist, a gor-. 
phenwyd hi yn y flwyddyn 3000 o oed y byd; a 
chafodd ei chysegru yn y flwyddyn ganlynol, 
pryd yr offrymwyd 20,000 o ychain, a 120,000 o 
ddefaid; ac y disgynodd tan o'r nefoedd ì losgi 
yr aberthau, megys ar gysegriad y babell. 

Ni pharhaodd yr adail gostfawr hon amgen 
tri deg pedair o flynyddoedd yn ei gogoniant 
cyntefig; eithr yn oed y byd 3033, cafodd ci 
hysbeilio yn gyntaf o'i thrysorau gan Sisae, 
brenin yr Aifft, l Bren. xiv. 25; 2 Cron. xii; 
a'i hadgyweirio, (wedi iddi fyned dan adfeiliadau 
ychwanegol yn nheyrnasiad Jehoram, Ahasia, 
ac Athalia,) gan Joas, O.B. 3146, a 3148, 2 
Bren. xii. 4, 6; 2 Cron. xxiv, 7, 8, &. Wedi 
hyny, O.B. 3204, cafodd ei hanrheithio a'i ha- 
logi yn fawr gan Ahas ddrygionus, 2 Bren. xvi. 
10—12; > Cron. xxviii. 21, 24, 25; ac eilwaith, 
O.B. 3306, gan Manasse, ei wyr, 2 Bren. xxi. 
4—7; 2 Cron. xxxi. 5—7. _ Ymosododd Josia, 
ei wyr, wedi hyny ar y gwaith o'i phuro, 2 Cron. 
xxv. 8; ac ar ol hyny dygedd Nebuchonosor 
ei holl lestri i Babilon, O.B. 3398, 2 Cron. xxxvi. 
G,7; ac O.B. 3416, cafodd eì llwyr losgi, 
2 Bren. xxv. 1—6, &c., 2 Cron. xxxvi. 18, 
19. Parhaodd yn adfeiliedig bum deg dwy 
o flynyddoedd ; sef hyd nes i Cyrus roddi gor- 
chymyn i'w hailadeiladu yn y flwyddyn o oed y 
byd 9468, Ezra i, Gosodwyd ei sylfaen i lawr 


TEM 


7y 


TEM 


W flwyddyn ganlynol: ond cyn ei diwedd gosod- 
wyd atalfa ar y gwaith trwy gyfryngdod ei elyn- 
'on, Ezraiv. 5. Ar ol marwolaeth Cyrus a Can- 
byses, gwaharddodd y Magiad, (Artaxerxes yr 
ysgrythyr,) eilwaith iddynt fyned a'r gwaith yn 
mlaen, O.B. 3483, Ezra iv. 7, 17, 18.. Ond yn 
mhen pedair blynedd ar ol hyny, cwblhawyd y 

waith, dan nawdd Darius Hystuspes; a chaf- 
odd y deml ei chysegru O.B. 3489, ugain mly- 
nedd wedi y dychweliad o Babilon. Yn y flwyddyn 
3837, cafodd ei halogi trwy orchymyn Antiochus 
Epiphanes; a'i phuro drachefn gan Judas Mac- 
cabeus, yn y flwyddyn 3840. Ymosododd Herod 
Fawr ar y gwaith o'i hailadeiladu yn y ddeunaw- 
fed flwyddyn o'i deyrnasiad. O.B. 3986; gosod- 
odd ei sylfaen yn 3987; ac yn mhen pedwar deg 
chwech o flynyddoedd ar ol hyny, cafodd yr 
adeilad ei gorphen, yn ol tystiolaeth yr Iuddew- 
on, Ioan ii. 20. Nid ydym i farnu wrth hyn i 
Herod fod cyhyd a hyny wrth y gorchwyl, canys 
y mae Josephus yn sicrhau iddo ei gorphen 
mewn naw mlynedd a haner. Ond yr hyn a 
olygir yw, yr ychwanegiadau a wnaethpwyd gan 
yr Iuddewon at yr adeiladaeth, ar ol marwolaeth 
y tywysog hwnw, mewn cysylltiad a gorpheniad 
corff y gwaith ganddo ef; canys y mae yr un 
hanesydd yn sicrhau fod yr Iuddewon yn gwneyd 
ychwanegiadau ati hyd ddechreuad y rhyfel 
Eaddeweidd. Ni safodd y deml hon uwchlaw 
saith deg saith o flynyddoedd. Dechreuodd 
Herod ei hadeiladu yn y flwyddyn 3987; cwbl- 
hawyd hi yn 3996; a chafodd ei llosgi gan y 
Rhufeiniaid yn 4073. 

Rhoddodd Josephus, yr hwn oedd yn llygad 
dyst, ddarluniad cywir o deml Herod, yr hwn 
sydd i'w weled yn ei waith. Cymerodd llawer- 
oedd arnynt roddi darluniad o deml Solomon; 
ond gan nad oedd yr un o'r darlunwyr yn llygad 
dyst o'r adail ardderchog hono, y mae yn dra 
sicr nad oes un o'r darluniadau yn hollol gywir. 
Rhoddir darluniad cywir o goríf y gwaith, yn 
llyfr cyntaf y Brenhinoedd, ac yn ail lyfr y Cro- 
nicl; ond am ei amgylehoedd, dichon nas gellir 
cyraedd sicrwydd penderfynol yn eu cylch. Pa 
fodd bynag, ni chawn ni ond yn unig cyfeirio y 
ìarllenydd at Prideauo's Connection, Fol. III. 

JV; Brown and Robinson's Dictionarïes, 4Ar- 
ticle Temple; Geiriadur Charles. 

Nid oedd gan yr Iuddewon deml briodol, yn 
laenorol i'r deml a adeiladwyd ;gan Solomon ; 
;r ar yr un pryd eu bod weithiau cyn hyny yn 
»alw y babell yn deml; ac weithiau wedi hyny, 
yn galw y deml yn babell. 

Sonir yn yr ysgrythyr am amrywiol demlau 
raill, yn agos i Palestina, heblaw teml yr Ar- 
Pllwydd yn Jerusalem ; megys teml Dagon, yn 
3ath, ac Asdod, neu Azotus, Barn. xvi. 23; 1 
;am. v. l, 2; teml y Samariaid, ar fynydd Ga- 
izim, Ioan iv; teml Astaroth, yn ngwlad y 
Philistiaid, 1 Sam. xxxi. 10; teml Baal, yn 
;amaria, 1 Bren. xvi. 32; teml Rimon, yn Da- 
nascus, 2 Bren. v. 18; teml Nisroch, yn Babi- 
on, Esa. xxxvii. 38; teml Bel, yn Babilon, 
)an.i. 2; temlau Chemos a Moloch, y rhai a 
deiladodd Solomon ar Fynydd yr Olewydd, gyf- 
rbyn a theml yr Arglwydd, yn Jerusalem, 1 


Jren, xi. 7 ; a theml y llo aur, yn Bethel a Dan. | 


TEMLIAID, (teml,) peu FARCHOGION Y 


| DEML, urdd grefyddol a sefydlwyd yn. Jerusa- 
lem, yn nechreuad y ddeuddegfed ganrif, i'r 
dyben i amddiffyn y Bedd Santaidd, ac i ddyogelu 
y pererinion ar eu bymweliad ag ef, oddiwrth 
ymosodiadau y Mahomediaid. _ Ar y cyntaf gel- 
wid hwynt “Tlodion y Ddinas Santaidd ;” ond 
wedi hyny cymerasant arnynt eu hunain yr enw 
Temliaid, herwydd eu bod yn trigo gerllaw y 
deml. Sefydlwyd yr urdd hwn gan Baldwin I, 
brenin Jerusalem, trwy ganiatad y Pab. Prif 
erthyglau eu rheol oeddynt, eu bod dan rwymau 
i fod yn bresenol bob dydd, yn nghyflawniad y 
gwasanaeth dwyfol; ac os dygwyddai eu galwad 
filwraidd i'w lluddias i hyny, eu bod yn rhwym 
o adrodd cymaïnt a chymaint o baderau; bod 
iddynt ymatal oddiwrth gig bedwar diwrnod o'r 
wythnos; ac ar ddydd Gwener, oddiwrth wyau, 
a bwyd llaeth; bod i bob marchog gael tri 
cheffyl, ac un yswain; ac na fyddai iddynt hela 
adara. Wedi dinystr Jerusalem, yn 1186, ym- 
wasgarasant trwy yr Ellmyn, ac amryw wledydd 
eraill yn Europ; i ba rai y cymhellid hwynt, 
trwy haelioni y Cristionogion. Yn y flwyddyn 
1328, derbyniodd yr urdd hwn sefydlogrwydd, 
trwy gadarnhad Cymanfa Troes, yr hon a ddar- 
ostyngodd y marchogion i ddysgyblaeth St. 
Bernard. Blodeuodd urdd y Temliaid dros beth 
amser; a thrwy wroldeb eu marchogion, cyr- 
haeddodd gyfoeth mawr, yn nghyd a gradd uchel 
o wroldeb milwraidd ; ond fel yr oedd eu llwydd- 
iant yn cynhyddu, yr oedd eu drygioni yn aml- 
bau; ac o'r diwedd, eu rhyfyg, eu gloddest, a'u 
creulondeb, a gynhyddasasant i'r fath raddau, 
fel y gwelwyd yn angenrheidiol i'w difeddianu 
o'u breintiau blaenorol, a chafodd yr urdd ei 
ddifodi gyda'r amgylchiadau mwyaf arswydus o 
warth a chreulondeb. 

TEMTASIWN, Llad. 7emiatio; Saes. Temp- 
ation; prawfo rinwedd, neu ddeniad i bechod. 
Yn yr ystyr flaenaf, priodolir y weithred i Dduw, 
megys yn achos Abraham ac Israel; a gorchy- 
mynir i ni “ gyfrif yn bob llawenydd, pan syrth- 
iom mewn amryw brofedigaethau;” ond yn yr 
ystyr olaf, rhybuddir ni rhag dywedyd “'pan y'n 
temtir, mai gan Dduw y'n temtir;” a sicrheir 
nad yw efe yn temtio neb; ond mai “yna y 
temtir pob un, pan y tyner ef, neu y llithier gan 
ei chwant ei bun,” Gen. xxii. l; Iago i. 2; 
xiii. 14. Yn yr ystyr olaf, dywed un awdwr fod 
pedwar peth yn cydgyfarfod mewn temtasiwn; 
sef twyll, llygriad, hudoliaeth, a cholledigaeth, 
neu ddinystr. Achosion gwreiddiol temtasiynau 
yn yr ystyr olaf, ydynt Satan, y byd, a'r cnawd. 
Yr ydym yn agored iddynt tra yn y byd hwn, 
bob amser ac yn mhob lle, cyflwr, ac amgylch- 
iad. Os meddyliwn ddianc ar berygl, y mae yn 
sicr nad oes lle nac amgylchiad yn y bywyd 
llygredig hwn, heb fod yn llawn o demtasiynau. 
A ydym dan dywyniadau ffawd, ac yn cael ein 
haddurno & theitlau goreurog, ac anrhydedd? 
Mor agored ydym i bendroi mewn dyrchafiad, 
ac hefyd i anghofio Duw, a nì ein hunain! A 
ydym yn cael ein hamgylchu gan bleserau byw- 
yd, ac heb fod yn amddifad o duedd na gallu 
i'w mwynhau ? Mor dueddol ydym i syrthio i 
anghymedroldeb ac afradlonrwydd; neu ynte i 


wneuthur ein bodolaeth yn anghysurus, trwy 
orlwythiad o ynfydrwydd ac euogrwydd! Os 


TEM 


TEM 


y YE 


yn soddi mewn tlodi, ac wedi ein hamgylchu gan 
gyfyngderau, mor dueddol ydym ì rwgnach yn 
erbyn yr Arelwydd! A ydym yn ymneillduo 
o'r bvd, wedi blino ar eì wagedd, ei ofidiau, a'i 
dwyll? Gallwn trwy hyny ddianc ar beryglon 
esiamplau, a deniadau y lluaws; ond er hyny 
nid ydym yn ddyogel rhag ysiadau cenfigen, 
drwg anwydau, ac anfoddlonrwydd ; hyd yn nod 
yn neillduedd y mynachdy, ac unigrwydd yr 
ystafell, bydd genym ein tymheraŵ i'w llywodc- 
aethu; ac erini ddianc o gyniweirfaoedd cyn- 
ulliadau cyhoeddus, eto gall y temtiwr ein can- 
lyn i'r gell fwyaf dirgel, ac i'r diffeithwch mwy- 
af annrhigianol.. Y maei bob oedran yn gystal 
a phob lle ac amgylchiad, eu temtasiynau 
priodol. 

Dichon temtasiynau gael eu caniatau mewn 
modd doeth, er profi ein ffydd, cynhyddu ein 
gostyngeiddrwydd, ac er ein dysgu i vmddiried 
yn Nuw am gymorth a dyogelwch ; eto ni ddy- 
lem redeg i'w cyfarfod, eithr yn hytrach gwylio 
a gweddïo; gochelyd cyfeillach ddrwg; ystvr- 
ied cariad, dyoddefiadau, a sefydlogrwydd Crist; 
yn nghyd a'r canlyniadau arswydus o syrthio 
yn ysglyfaeth iddynt. 

Gan fod bywyd mor llawn o beryglon, a natur 
bob amser mor agored i syrthio i brofedigaeth, y 
mae genym gan hyny achos mawr i daer ymbil 
ar Dduw beidio “'a'n harwain i brofedigaeth ;” 
eithr ““i'n gwared rhag y drwg;” sef naill aì 
oddiwrth y drwg o bechod, yr hwn yw effaith 
gorchfygiad gan demtasiynau; neu ynte oddi- 
wrth yr “un drwg,” sefy diafol. Edrych Prof- 
edigaeth. 

TEMTASIWN CRIST, y brofedigaeth ar- 
henïigol Â'r hon, trwv oddefiad dwyfol, a'i gan- 
iatad ei hun, y cafodd yr Arglwydd Iesu Grist 
ei brofi gan y diafol, ar ei ymddangosiad cy- 
hoeddus cyntaf yn mhlith dynion; i'r dyben i'w 
addasu i weinyddu ei swyddau cyfryngol, fel 
proffwyd, offeiriad, a brenin ei eglwys. Math. iv. 
1—- 11: Marc. 12, 19; Luc iv. 1—13. 

Nid oes un amgylchiad yn hanes bywyd cy- 
hoeddus Iachawdwr y byd, ag y mae anffyddiaid 
wedi gwneyd mwy o ddefnydd o hono er gwarth - 
ruddo Cristionogaeth, na hwn; nag ysgatfydd, 
un ag sydd yn alluog o gynysgaeddu dysgyblion 
temtiedig Orist ag ychwaneg o gysur a dyddan- 
wch, yn ngwyneb eu hamrywiol demtasiynau ; 
gan ei fod nid yn unig yn arddangos Crist yn ei 
swydd frenhinol, fel eiampl ddigyffelyb o'r 
rhinweddau mwyaf arwraidd ; ond hefyd yn ei 
addasu fel proffwyd, i ddarlunio twyll ac ystryw 
prif elyn dynolryw ; ac fel offeiriad i gynhorth- 
wyo a chydymdeimlo â'r rhai a demtir, Heb. ii. 
13; iv.15. 

Er i satan y tro hwn wneuthur ymosodiad tri- 
phlyg ar y Cyfryngwr dihalog, eto i ddynodi un- 
oliaeth yr ymgyrch, gelwir ef yn y rhif unigol, 
temtasiwn, Luc xiv. 13. Heblaw hyny nid 
ydym mewn un modd i ddychymygu mai hwn 
oedd yr ymosodiad cyntaf na'r diweddaf o eiddo'r 
diafol, fel temtiwr, av Grist, Ioan xiv. 30; er 
mai hwn, tebygol, oedd y prif ymosodiad o'i 
eiddo arno. 

Rhwng yr hanes a rydd yr efengylwyr o'r am- 
gylchiad tan sylw y mae ychydiz wahaniaeth. 
Dywed Mathew, Mai wedi iddo ymprydio 


deugain niwrnod a deugain nos, (fel y gwnaeth 
Moses ac Elias, Ex xxxiv. 28; 1 Bren, xix 8,) 
ac iddo newynu, y daeth y temtiwr ato,” Math. 
iv. 2,3; ond Mare a buc a ddywedant, “Iddo 
gael ei demtio yno dleugain niwrnod gan satan,” 
Marei.13; Buc iv. 2. Diameu fod tystiolaeth 
y tri yn gywir. Dichon fod y blaenaf yn nodi 
yr amser y cymerodd y tair temtasiwn a_ nodir 
yn yr hanes santaidd le; er fod Crist, yn gyson 
â thystiolaeth y ddau olaf, yn cael ei demtio yn 
feunyddiol gan satan tra parhaodd y deugain 
niwrnod. 

Golyga rhai mai yn weledigaethol a chyffelyb- 
iaethol, y mae yr hanes tan sylw i'w deall; tra 
y mae eraill yn golygu, gyda mwy o briodoldeb, 
ei bod i'w deall yn hollol lythyrenol; er, ar yr 
un pryd, eu bod yn golygu mai trwy'r awyr y 
cafodd Crist ei ddwyn gan satan o'r anialwch i 
Jerusalem, a'i osod ar binacl y deml; ac mai yn 
yr un modd y dygwyd ef ganddo oddiyno i ben 
mynydd uchel, lle y dangosodd iddo, mewn gwel- 
edigaeth awyrawl, holl deyrnasoedd y byd, a'u 
gogoniant. Ond nid oes sylfaen ysgrythyrol i'r 
cyfryw olygiadau; nac un anghenrheidrwydd 
ymddangosiadol i'w gwneuthur. Mwy rhesymol 
golygui Grist fyned gydag efi Jerusalem, ac 
esgyn y grisiau cyffredin, i ben un o fur-gan- 
llawiau (bat&lements) y deml; ac iddo ddisgyn yr 
un ffordd, a myned gydag efi ben Nebo, neu 
ryw fynydd tra uchel arall oddiar yr hwn y gallai 
weled holl diriogaethau y wlad (01k0vjt€vT), terra 
habitabilis) Canaan, a'r gwledydd cymydogaeth - 
awl, mewn mynyd awr, Luc iv. 5. Nid oedd 
tiriogaeth Judea ond bechan; ac oddiar amryw 
o'i huchel-leoedd y mae dyffrynoedd a mynydd- 
oedd y gwledydd cymydogol i'w gweled yn eglur, 
Golygir mai y ““rhodfa freninol ” (croa BaciMxn) 
yr hon a adeiladodd Herod uwchben y dyffryn, 
a'r hon oedd yn ddychrynllyd o uchel a feddylir 
wrth binacl y deml. See Cond. Com. Math. 
iv. Nis gellir penderfynu pa anialwch a olygir 
yn yr hanes; er fod yn dra thebygol, oddiwrth 
yr hanes blaenorol, Math. iii. mai yr anialwch 
gerllaw yr Iorddonen ydoedd; yr hwn, medd 
Mr. Maundrel, a'i teithiodd, sydd yn lle erchyll, 
Marei. 13; ac yn cynwys amryw o fynyddoedd 
uchel. See Doddridge on Math. i. Yn yr 
anialwch tu hwnt i'r Iorddonen y mae Nebo yn 
sefyll. See Ridgeley's Body of Diwinity, p. 296. 

Y temtasiynau a gofnodir gan yr efengylwyr, 
oeddynt dair o rifedi. Y flaenaf yn cynwys hud- 
oliaeth i anymddiried yn ngofal rhagluniaeth, 
Math.iv.3; Luciv. 3; yr ail i ryfyg, Math. iv. 
5,6; Luc ix. 10; a'r drydedd i fydolrwydd ac 
eilunaddoliaeth, Math.iv. 8, 9; Luciv. 6. Yn 
amseriad a thriniaeth y rhai hyn y mae dichell, 
cyfrwysdra, eondra, digwilydd-dra, a thwyll y 
temtiwr, i'w canfod yn eglur iawn. Defnyddiodd 
yr adeg fwyaf manteisiol i ymosod ar Grist; sef 
pan yr oedd ar ei ben ei hun, yn mhell oddiwrth 
bob cymhorth dynol, a phan yr oedd wedinewynu, 
ac yn wan gan eisiau bwyd. Cyfaddasodd y 
flaenaf at_ ei angen corfforol a'r amgylchiad yr 
oedd ynddo ar y pryd: cefnogodd yr ail â dyfyn- 
iad ysgrythyrol golygus a pherthynasol: achyf- 
nerthodd y drydedd ag addewid o fantais fydol, 
ardderchog a gwerthfawr, Math. iv. 3, G6, 9. 
Ond yr Arglwydd Iesu Grist a'i gwrthwynebodd 


TER 


o 
(o 


L TES 


| yn wrol, trwy ddwyn y rhesymau a'r ysgrythyr- 
| au cadarnaf dros eì ymddygiad. Yn ngwyneb y 
| gyntaf dancosodd fod gan ddyn fywyd uwch, a 
gwell, na'r un naturiol, í ofalu am dano; ac er 
mai trwy offerynoliaeth moddion yr oedd Duw, 
yn gyffredin, yn cynal y bywyd naturiol; eto y 
gallasai ei gynal hebddynt; fel yr oedd yn amlwg 
yn ei amgylchiad ef yn bersonol y pryd hwnw, 
Math.iv. 4. Yn ngwyneb yr ail dangosodd, er fod 
Duw wedi addaw “Gorchymyn i'w angylion am 
dano ef, i'w gadw yn ei holl ffyrdd,” eto mai 
rhyfygfuasaidysgwylcyflawniad o addewid Duw, 
allan o lwybr dyledswydd; am na buasai ddim 
gwell na themtio yr Arglwydd, Math. iv. 7. Yn 
. ngwyneb yr olaf dangosodd na buasai cyd synio 
” a'i gais, (er mai tywysog y byd hwn oedd, ac fel 
; y cyfryw ei fod yn cael ufydd-dod ynddo,) ddim 
- gwell nag eilun-addoliaeth ; ac i'r dyben i ddang- 
>08 ei awdurdod oruchel ei hun, yn nghyd â'r 
“modd yr oedd yn ffieiddio ei gynygion, gor- 
 chymynodd ef ymaith oddiwrtho, a gorfu ar y 
; temtiwr gilio, Math. iv. 8, 18. 
- _ Oddiwrth y cwbl gellir dysgu, 1. Nad oes neb 
“ ar y ddaear heb fod yn agoredi gael ei demtio 
. gan satan. Ni ddiangodd Mab Duw rhag hyn; 
ac yn sicr, ofer yw i neb arall ddysgwyl dianc.— 
z Nad yw yr amlygiadau egluraf o ffafr a chymer- 
adwyaeth Duw yn un sicrwydd nad yw y temtiwr 
gerllaw, i ymosod arnom. Newydd dderbyn 
tystiolaeth gyhoeddus o'r nef mai efe oedd Mab 
Duw, yr ymosododd y diafol ar Grist i'w demtio. 
I ni, mewn amgylchiadau tebygol, dichon fod 
hyny yn fuddiol ac angenrheidiol, “fel na'n tra- 
dyrchefid.” —3. Bod i)uw yn gweled yn fynych, 
yn addas ac angenrheidiol, ìi ddarostwng y rhai 
y byddo efe yn golygu gwneuthur defnydd mawr 
o honynti amryw brofedigaethau; a hyny yn 
flaenorol i'w waith yn eu danfon yn weithredol i'w 
wasanaeth.—4. Ein bod yn fwy agored i demtas- 
iynau umiongyrchol y diafol ar ein penau ein 
hunain, mewn dirgel-leoedd, nag yn y cyhoedd, 
yn mhlith dynion. I demtasiynau'r cnawd a'r 
byd yr ydym yn fwyaf agored. yn y cyhoedd.— 
5. Mai yn gadarn yn y ffydd, sef yn y gredin- 
iaeth ddiysgog o eiriau Duw, y mae gwrthwyn- 
ebu y diafol yn llwyddianus.—6. “* Nad oes i ni 
Archoffeiriad heb fedru cydymdeimlo â'n gwen- 
id ni; ond wedi ei demtio yn mhob peth yr un 
ffunud â ninau, eto heb bechod;” ac y dichon 
Crist gael ei demtio i gynorthwyo y rhai a demtir. 
TERAPHIM, Heb. 2n; delwau teuluaidd, 
gynt, mewn ymarferiad yn mhlith Iuddewon a 
chenhedloedd, Barn. xvii. 5; xviii. 14; xvii. 18; 
Hos. iii. 4. Tybir eu bod ar lun penau dynion; 
ac yn cael eu harfer yn swynyddol. y 
TERFYN, (ferf,) Llad. Terminus; diwedd, 
eithafed, pen draw, | 
Nid oes diwedd i hanfod, priodoliaethau, aw- 
durdod na llywodraeth Duw, Job xi. 7—9;; Ps. 
cxxxix. 7—12. Pechod mawr gan hyny, yw 
cynyg “gosod terfyn” iddo, Ps. lxxviii. 41. 
Gwneir hyn trwy feddwl yn fach am dano, a 
thrwy ameu ei allu, ei ewyllysgarwch, ei râs, 
a'i ffyddlondeb. 
TERFYNIAD, (terfyn,) canlynwyr y Proffes- 
wr Rechenberg o Leipsic, yr hwn oddiamgylch di- 
wedd y ganrif ddiweddaf a haerai, mewn gwrth- 
wynebiad i'w gyd-broffeswr—Ittig, fod dydd gras 
oc 


personau neillduol yn terfynu cyn dydd eu byw- 
yd. Pwnc dyrus a pheryglus iawn i weithredu 
arno, yn ei berthynas â ni ein hunain, neu eraill, 
yw hwn. Uno “'ddyfnion bethau Duw ydyw ; 
a'n doethineb ni yw crynu uwch ei ben ; a'i drin, 
bob amser, yn wylaidd a gostyngedig. Y neb a 
ewyllysio ei weled yn cael ei drin felly, darllened 
bregeth yr anfarwol How, a gyfenwir, 7Ae fte- 
deemers's Tears over Lost Souls. 

TERFYNYDDIAETH, (tefynydd,) Saes- 
Teleology ; y wybodaeth neu'r gelfyddyd o egluro 
dybenion cyfansoddiad pethau, yn y byd natur- 
iol, gan dynu oddiwrthynt brofion hanfodiad a 
phriodoliaethau Duw. Y mae'r gair Saesonaeg 
yn gyfansawdd o TeXo&w, diweddiad, a Xoyo, 
gaîr, neu athrawiaeth. 

TERFYSG, (ter-mysg,) aflonyddwch, anghyd- 
fod, cythrwfl, gwladol neu eglwysig, mewnol neu 
allanol. ““Lle y mae cynfigen ac ymryson, yno 
y mae terfysg a phob gweithred ddrwg,'' lago 
iii. 16. 

TRERFYSGWYR, (terfysg-gwyr,) alonyddwyr, 
cythryflwyr, rhwygwyr. “ Mia fynwn, ïe, pe 
torid ymaith y rhai sy'n aflonyddu arnoch,” Gal. 
v. 12. Edr. RAwyg. 

TERMENT, claddiad; yn neillduol claddiad 
gwyr urddasol. Llygriad o'r gair Saesonig ên- 
terment ydyw. 

TERTIARIAID, Llad. 7ertiarii; canlynwyr 
y drydedd reol. Math o haner-mynachod, o 
urdd St. Francis; a elwid felly herwydd y glyn- 
ent yn unig wrth drydedd reol yr urdd Francis- 
aidd; yr hon yn unig a ofynai fuchedd gaeth a 
dihalog, eithr ni waharddai briodas a galwedig- 
aethau bydol. Edr. Francisiaid. 

TESTAMENT, Llad. Testamentum; ewyllys, 
neu lythyr cymun. 

Cymwysir y gair Testament, (yn anmhriodol 
yn ol barn amryw feirniaid dysgedig,) yn y cyf- 
eithiadau Cymreig a Seisnig o'r ysgrythyrau 
santaidd, at yr oruchwyliaeth Fosenaidd a 
Christionogol o'r cyfamod gras, Mare xiv. 24; 
Luc xxii. 20; 1 Cor. xi, 25; 2 Cor. iii. 6; Gal. 
ìv. 24; Heb. vii. 22; ix. 17, 20, &.. Gan nad 
oes nac aberth, na gwaed, na chyfryngwr, yn 
briodol i destament, fel y eyfryw, mwy priodol 
yn marn llawer fuasai cyfieithu y gair Groeg, 
9ua0x, yn yr ysgrythyrau uchod, yn osodiad, 
cyfamod, meu oruchwyliaeth, nag yn destament, 
Y gair Groeg am gyfamod yw 2vv0mxmp; ond 
nid yw hwn i'w gael yn y Testament Newydd; 
nac uwchlaw tair zwaith, (medd y Dr. Campell, 
yn y cyfieithiad Saith-degol (Septuagint,) o'r “Ien 
Destament. Wrth gyfieithu y gair Hebreig, ma, 
berith, cyfamod, i'r Gryw, yr Iuddewon a arferas- 
ant y gair diathece, yn lle yr un mwy priodol syn- 
thece. Hyn, tebygol, a achlysurodd yr arferiad o'r 
gair diathece yn lle synthece, gan ysgrifenwyr y 
'Testament Newydd; y rhai, fel y mae'n ddigon 
adnabyddus, a arferant y cyfieithiad saith-degol ; 
ac nid yr ysgrif wreiddiol, o'r ysgrythyrau sant- 
aidd. Ond nid yw hyn yn marn llawer yn rheswm. 
digonol dros gyfieithu diafhece yn destament ynlle 
cyfamod ; gan fod yn eglur mai cyfamod, ac nid 
testament, oedd yn ngolwg yr ysgrifenwyr sant- 
aidd wrth ei arfer. 

'<Y mae'n annichonadwy, (medd un awdwr, ) 


TES 


Ti4 


TES 


fod y golygiad o Destament yn briodol, eithr yn | yr aberth gosodedig trwy'r hwn y cadarnheid y 


yn unig i'r Immanuel, Duw gyda ni, ac iddo _ ef 
hefyd, fel rhoddydd yr addewidion i bechaduriaid, 
ac fel cyfranydd y bendithion addawedig; a hyny 
ar sail y gwaith dyhuddol, yr hwn a orphenodd 
trwy ei farwolaeth, fel cyfryngwr. Ond nid yw 
yn ymddangos mai dyma'r pwnc a drinir gan yr 
apostol yn yr unig gyfran o'r ysgrythyr, yn yr 
hon y gellir dychymygu fod cyfeiriad yn cael ei 
wneuthur at y golygiad o destament; sef Heb. 
ix. 16—19. Son y mae efe yno am yr addewid- 
ion, megys wedi eu gwneyd i Grist, (er, mai yn 
wir, iddo ef ar ran pechaduriaid,) ac nid iddynt 
hwy gam Grist; —megys yn perchenogi y ben- 
dithion addawedig fel gwobr ei waith, ac a hawl 
ganddo, ar y sylfaen hono, i'w cyfranu i ddyn- 
ion. Yn yr olwg ddiweddaf yn unig y gellir eu 
hystyried hwynt yn cael eu gwneuthur gan Grist, 
ac yn yr olwg hon yn unig y maent yn eyfranogi 
o natur testament. Ond yn y gyfran tan sylw y 
mae efe yn cael ei osod allan, fel cyfryngwr; 
herwydd hyny nid yw yn ddichonadwy mai yr 
olwg tan sylw oedd yr apostol yn ei feddwl; 
canys nid yw Crist yn gyfryngwy rhyngddo ei 
hun a phechaduriaid, ond rhwng Duw a hwynt. 
Y golygiad blaenaf ar yr addewidion, gan hyny, 
a feddylir. Herwydd hyny nid dichonadwy mai 
y meddwl yw, “lle y byddo gosodiad rhaid yw 
dygwyddo marwolaeth y gosodwr,” gan mai 
Duw sydd yn cael ei ddarlunio megys yn rhoddi'r 
addewidion trwy Gyfryngwr. Yn mhellach, y 
mae marwolaeth noeth y testamentwr, gan nad 
pa mor esmwyth y dygwyddo fod, yn cadarnhau 
y testament; ond y mae cadarnhad cyfamod yn 
galw am farwolaeth erwin a gwaedlyd aberth; 
a'r cyfryw, yn ddiameu, yw'r farwolaeth mewn 


golwg yma. Yr oedd yr apostol, pen. viii, wedi | 


crybwyll am gyfamod gwell, yr hwn a gadarn- 
hawyd trwy Grist; achan gyfeirio at y, cyf- 
amod a wnaethpwyd gynt âg Israel, y mae yn 
ei alw, pen. ix. l, ““y cyfamod cyntaf.” Wedi 
crybwyll am ei ddefodau arbenig, ac aneffeithiol- 
deb ei aberthau, y mae yn prysuro i eglurorhag- 
oriaeth goruchel aberth Crist. Yma y mae yn 


aros, mewn modd ncillduol, ar y gwahaniaeth | 


annhraethol rhwng yr aberthau trwy ba rai y 
cadarnhawyd yr hen gyfamod, a'r aberth trwy 
ba un y cadarnhawyd y cyfamod newydd. Y 


pynciau tan sylw, yn ddiameu, yw y ddau gyf- | 


amod. Nid enw cadarn, ond cyfraniad (parti 
eiple,) yw y gair a gyfieithir testamentwr, adnod 
16; neu enw gwan cyfranol, yn tarddu o'r un 
gwreiddyn a'r gair a_ gyfieithir testament, (ond 
yn fynychach cyfamod, ac o ganlyniad rhaid fod 
enw cadarn i'w ddeall yn perthyn iddo. Y mae 
yn perthyn i'r ail amser anmhenodol o'r llefer- 
ydd canol ; i'r hwn y mae arwyddocad dyoddefol, 
yn gystal a gweithredol. 
cyfeiriad, yn ddiamheuol, at yr hen ddull o 
gadarnhau y cyfamodau, pa rai a sefydlwyd gynt 
gan Dduw â'i greaduriaid; a chan fod hyny bob 
amser, yn cael ei wneuthur trwy aberth; o gan- 
lyniad nid ellir cyfodi gwrth-ddadl oddiwrth neb 
rhyw gyfamodau eraill; a chan fod y gair berth, 
yr hwn sy'n arwyddo cyfamod, yn cael ei gy- 
mhwyso at yr aberth ae at y cyfamod eì hun; y 
mae yn hawdd canfod fod y gair a gyfieithir 
feslameniwr yn cael ei arfer yn naturiol i ddynodi 


Yn awr, gan fod y | 


cyfamod. Nid yw yn cael ei gymhwyso at sefydl- 
ydd y bendithion, ond aty sefydliad ei hun, —- 
ac at yr aberth ag oedd yn ei gadarnhau. Y 
gair sy'n hollol gyfystyr â berit& yr hen oruch- 
wyliaeth; ac nid yw yr apostol eithr yn unig 
yn dangos ffaith syml; sef pa bryd bynag y 
byddo Duw yn gwneyd cyfamod â'i greaduriaid 
euog, fod yn rhaid: dygwyddo marwolaeth yr 
aberth trwy ba un yr oedd y cyfamodi gael ei 
gadarnhau. Mewn cyfeiriad at ddull ysgrythyr- 
au yr Hen Destament, ac nid o draserch at gyd- 
lythyreniad (a/i4erafion,) neu gynghaneddiad geir- 
iau, y mabwysiadodd efe y cyfryw ddull o ymad- 
roddi.” 

I'r dyben i brofi hyn, sylwer nad iaith yr 
apostol yw yr ymadrodd, ““ wedi marw dynion y 
mae testament mewn grym.” Yn llythyrenol 
yr ymadrodd a gyfieithir ““wedi marw dynion” 
sydd ar, neu uwch ben y meirw; ac y mae y 
cysylltiad yn eglur ddangos pa gyflawniad a 
ddylid ei arfer. Yn awr, fel y mae Mr. Scott 
wedi addas sylwi:—'' Y mae cyfnewidiad yr 
ystyr o gyfamod. i destament yn ymddangos yn 
hollol ddigynllun : cyfryngwr testament, a gwaed 
testament, ydynt ymadroddion hollol ddiystyr; 
ac nid ellir braidd mewn un golygiad alw cyf- 
amod Seinai yn Destament.” See Scott on lom. 
ix. 15, 17. Ymddengys gan hyny mai yr hyn a 
ganlyn yw meddwl yr apostol :—Ac am hyny y 
mae efe yn Gyfryngwr y cyfamod newydd, megys 
trwy fod marwolaeth yn ymwared oddiwrth y 


| troseddau tan y cyfamod cyntaf, y cai y rhai a 


alwyd dderbyn addewid yr etifeddiaeth dragy - 
wyddol; canys lle y mae cyfamod, rhaid yw 
dygwyddo marwolaeth yn aberth gosodedig ; 
canys y cyfamod a gadarnheir uwch ben, (neu, 
fel y gellir cyfieithu y gair epi, yn y cysylltiad 
yr arferir ef yma,) (rwy, neu (rwy offerynoliaeth, 
aberthau meirwon; gan nad yw mewn un modd 


.yn gadarn, tra byddo'r aberth gosodedig yn fyw. 


Yn awr, y mae'r gosodiad hwn wedi ei hollol 
brofi trwy'r ysgrythyr a goffeir gan yr apostol, 
yn uniongyrchol, gyda golwg ar y dull yn yr 
hwn y cadarnhawyd y cyfamod cyntaf; ac y mae 
yn eithaf naturiol i'w ddeall ef yn arferyd y gair 
Groeg diathece yn yr un ystyr ag yr oedd Moses 
yn arfer y gair Hebraeg 0erith, Ni chafodd yr 
hen gyfamod ei gysegru heb waed, ond trwyddo ; 
ac yr oedd yr holl gysegr, ac yn mron pob peth 
yn asrael, yn cael ei buro trwy waed; ac heb 
ollwng gwaed nid oedd maddeuant. Ond nid yw 
y darluniad hwn o gadarnhad y cyfamod cyntaf, 
yn un prawf o'r haeriad tybiedig yn nghylch 
angenrheidrwydd marwolaeth testamentwr, er 
cadarnhau testament; ac o ganlyniad ar y cyf- 
ryw dybiaeth, y mae yr ymresymiad oddiwrth 
Ex. xxiv. 3, 7, 8; yn hollol ddirym. A pha 
fodd y mae'r gair cyfamod yn ein cyfieithiad 
ni yn cael ei arferyd yno; a'r gair testament 
yn cael ei arfer yma, pan y mae'r apostol yn 
coífhau yr ysgrythyr hono? Gellir gofyn yr un 
peth gyda golwg ar eiriau Crist, yn ngosodiad y 
swper, lle mae efe yn eglur yn cyfeirio at yr un 
ymadrodd; ac eto yno y mae'r gair testament, 
heb un rheswm dros hyny, yn cael ei arfer yn lle 
cyfamod. Ar y cyfan, y cwbl a ellir ei ddywedyd 
mewn amddiffyniad ydyw fod yr apostol yn ym- 


| 


TEU 


175 


TEY 


ce 


| resymu oddiwrth yr angenrheidrwydd o farwol- 


aeth testamentwr, er cadarnhau testament, at yr 


| angenrheidrwydd o farwolarth aberth priodol er 
_ cadarnhau cyfamod. 


Âr y dyb hon y mae'r gol- 
ygiad o destament yn cael ei arferyd yn hollol 


_ mewn ffordd o eglurhad. 


“* Pan yr ystysiom fod y gair a gyfieithir cyf- 
amod, yn gysylltiedig â gwaed aberth, ac âg 
offeiriad, a chyfryngwr, y rhai ni pherthynant i 
ewyllys neu destament; ymddengys y golygiad 
a roddwyd uchod o'r testun tan sylw, yn fwy 
dealladwy a chyson â dull cyffredin yr apostol 
o ymresymu.” _ See /tusseb on the Old and New 
Covenants, p.p. 136—140. 


TESNI, ffawd, neu dynged. “Darllen, neu 


' ddywedyd tesni,” yw rhag-ddangos yr hyn a 


. a ddygwydd i ddyn. 


Dynion drwg ac anwybod- 


: Us a gymerant arnynt wneyd hyn; a pheth 


rhyfedd fod neb o feibion a merched Cymru, yn 


>y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mor ffol a 
'” gwrando ar y dihyrod twyllodrus. Edr. Ffawd. 


TESTUN; Llad. 7extus; Saes. Jeot : sylfaen 


; arall, traithawd, neu ymddiddan. Herwydd mai 
- adnod neu adnodau o'r Beibl, yn gyffredin yw 


testunau areithiau, traethodau, ac ymddiddanion 


_ crefyddol, gelwir Jwyn£ yn aml yn destunau. Edr. 


_ Adnod, Pregeth. 


TEULU, (tau-llu, h.y., dy u,) hiliogaeth, neu 
berthynasau gwr: hefyd tylwyth, neu bawb a 
fyddont yn byw yn yr un ty. 

Gelwir pobl Dduw, neu wir Gristionogion, 
yn “deulu,” Eph.iii.15; “teulu Duw,” Eph. 
li. 19; “teulu'r ffydd,” Gal. vi. 10. Yn 
“deulu,” i ddynodi eu perthynas â'u gilydd, 
eu hundeb, a'u lluosogrwydd; yn “deulu Duw,” 
i ddynodi ei hawl ef ynddynt, ei awdurdod 
arnynt, a'i ofal am danynt; ac yn “deulu'r 
ffydd,” i arwyddo eu bod oll yn credu, ac o'r un 
gred gyda golwg ar hanfodolion crefydd. 

TEULU'R CARIAD, plaid grefyddol a ym- 
ddangosodd yn Holland yn y flwyddyn 1555, 
sefydlwr yr lìon oedd Harri Nicholas, o West- 
phalia, cyfaill mynwesol Dafydd Sior, sylfaenydd 
y Dafyddiaid. Edr. Dafyddiaid.) Ffugiai efe 
nad oedd gwybodaeth o Grist, nac o'r ysgrythyr- 
au, eithr yn ei deulu ef; a chasglai oddiwrth 1 
Cor. xiii. 3, 9, 10, nad oedd athrawiaeth yr 
apostolion yn berffaith, eithr ei bodi gael ei 
gwneuthur yn ddiddefnydd, trwy y datguddiad 
perffeithiach a wneid i Deulu'r Cariad.  Dysgai 
Nicholas, yn 1, fod hanfod gwir grefydd yn 
Synwysedig mewn cariad; ac nad oedd o un 
pwys beth fyddai tybiau Cristionogion yn mher- 
thynasi erthyglau ífydd, os byddai eu calonau 
wedi eu henyn gan dan santaidd duwiolder.—2. 
Bod yr enaid, trwy rinwedd ei undeb â Christ, 
yn cael ei ddull-newid i hanfod y Duwdod.—3. 
Bod llythyren yr ysgrythyr yn ddiddefnydd ; ac 
y dylid egluro y llyfrau santaidd hyny mewn 
modd ysbrydol a chyffelybiaethol.—4. Bod dy- 
wedyd celwydd yn gyfreithlon ar rai achlys- 
uron. 

Colyga'r Dr. Mosheim y buasai Nicholas, yn 
gystal a Sior, yn dianc ar ran fawr o'r gwarth â'r 
hwn y cawsant eu llwytho, pe gallasent osod eu 
meddyliau allan gyda mwy o briodoldeb ac eglur- 
deb; eriddynt hwy, yn gystal a llaweroedd yn 
eìn dyddiau ni, syrthio i amrywiol olygiadau 


dyeithr ac ymadroddion afresymol, trwy draserch 
at newydd-der. 

Ymddangosodd y blaid hon yn Lloegr oddi- 
amgylch y flwyddyn 1550; aphan y cafedd ei 
darganfod gorchymynwyd llosgi ei llyfrau, a 
gwasgaru ei haelodau oddiwrth eu gilydd. Gelwid 
hwynt hefyd yn Deuluaid. 

TEYRN, brenin neu lywodraethwr. 

TEYRNAS, (feyrn,) yn 1. Gwlad neu wled- 
ydd tan lywodraeth teyrn neu frenin, 1 Bren. x. 
20.—2. Awdurdod neu lywodraeth teyrn neu 
frenin, 1 Cron. xxii. 11 ; Mic.iv. 8. 3. Trigolion 
unrhyw wlad neu wledydd, o tan lywodraeth 
rhyw deyrn, neu frenin arbenig, Esa. lx. 12; Jer. 
xxvii, 8. 

Yn yr ystyr flaenaf, mewn modd cyffelybiaeth- 
ol, y mae yn cael ei arfer yn fynych yn yr ysgry- 
thyrau santaidd am nef y nefoedd, trigle Duw, 
angylion a seintiau, yn myd yr ysbrydoedd; 
megys bob amser y sonir am “'etifeddu y 
deyrnas a barotowyd cyn seiliad y byd,” Math. 
xxv. 94, ac am ““weled a myned i mewn i deyrn- 
as Dduw,” Ioan iii, 3, 5. 

Yn yr ail ystyr y mae yn cael ei gymhwyso at 
oruchwyliaeth yr efengyl, neu deyrnasiad ys- 
brydol yr Arglwydd Iesu Grist yn mhlith dyn- 
ion ar y ddaear; megys pan y dywedir, “ Nes- 
haodd teyrnas nefoedd;” “deled dy deyrnas;” 
“daeth teyrnas Dduw atoch” “dygir teyrnas 
Dduw oddiarnoch ;” “teyrnas Dduw ynoch, neu 
yn eich plith, (cvroc,) chwi y mae;” ac “nid yw 
teyrnas Dduw fwyd a diod, ond cyfiawnder, a 
thangnefedd, a llawenydd yn yr Ysbryd Glan,” 
Math. iii. 2; vi. 10, 12, 28; xxi. 13; Luc xvii. 
21; Rhuf. xiv. 17. Gan nad yw'r ymadroddion 
““neshau, dyfod,” &c., yn ymddangos yn cyd- 
sefyll a'r drychfeddwl o deyrnas, fel y cyfryw, y 
mae amryw ddysgedigion yn barnu y buasai yn 
wel] cyfieithu'r gair Backe, yn y testunau 
rhag-grybwylledig a'u cyífelyb yn deyrnasiad 
nag yn deyrnas. Ac yn wir y mae'r ymadrodd, 
““ neshaodd teyrnasiad y nefoedd,” yn ymddang- 
os yn llawer mwy addas, eglur, a dealladwy, na'r 
ymadrodd, “*Neshaodd teyrnas nefoedd.” Yr 
un peth a ellir eì ddywedyd am yr adnodau 
eraill, yn neillduol yr olaf. Gan fod Cristi 
deyrnasu ar dy Jacob yn dragywydd, ac nad oes 
diwedd i fod ar ei frenhiniaeth ef, Luc i. 38, onid 
yw yn llawer mwy rhesymol i feddwl mai y 
teyrnasiad neu y llywodraeth, ac nid y deyrnas, 
a olygai yr apostol pan y dywedai, “ Yna y daw 
y diwedd, wedi y rhoddo ef y teyrnasiad (sef y 
dull-weddiad presenol o hono,)i Dduw, sef y 
Tad; wedi iddo ddileu pob pendefigaeth, a phob 
awdurdod a nerth ;” h.y., wedi y darostyngo efe 
ei holl elynion, ac y gorfodo hwynti'w gydnabod 
ef fel Rhaglaw Duw, ““yn Arglwydd, er govon- 
iant Duw, sef y Tad?” ì Cor. xvi. 24; Phil.ii. 
11. Y maey teyrnasiad hwn, neu y deyrnas 
hon, yn ddwyfol o ran ei sefydliad; yn ysbrydol 
oran ei natur; yn raddol o ran ei chynydd; yn 
gyfryngol oran eì heffeithiad, (gan mai trwy 
foddion ac offerynau, y mae yn cael ei dwyn yn 
mlaen;) ac yn dragywyddol o ran ei pharhad, 
Dan. ii. 44; Íoan xviii. 96; Math. xiii. 31—33; 
9 Cor, x. 4... Edr, Brenhiniaeth Orist. 

Yn yr ystyr olaf yr arferir ef. pan y dywedir, 


TEY 


776 


TIB 


AEG 2. 1.218 2. 5. 


“Mab y dyna ddenfyn ei angelion, a hwy a 
gynullant allan o'i deyynas (o'i eglwys) ef yr holl 
dramgwyddiadau, a'r rhaia wnant anwiredd, 
Math. xiii. 41. 

TEYRNAS CRIST, ei awdurdod a'i lywodr- 
aeth, fel Cyfryngwr, yn cynwys goruchwyliaeth 
rhagluniaeth a gras, Eph. i. 20—22; hefyd achos 
crefydd yn y byd, Ioan xviii. 96. Edr. Brenhin- 
iaeth Crist, Teyrnas. 

TEYRNGADAIR, (teyrn-cadair,) cadair, eis- 
teddfa, neu ersedd teyrn, neu frenin, Jer. xxii. 4. 

TEYRNGED, )teyrn-cêd,) cêd, neu dâl per- 
thynol i deyrn neu frenin oddiwrth ei ddeiliaid, 
er cynal ei urddas a'i lywodraeth. 

Y mae Cristionogaeth yn gorchymyn i bawb 
o'i deiliaid i ““dalu teyrnged i'r hwn y mae 
teyrnged yn ddyledus,” Math. xxii. 21; Rhuf. 
xiii. /; ac o ganlyniad. y mae yn gwahardd 
pob math o nwyfedyddiaeth (smuggling.) Y 
mae yn gyfreithlon i ddeiliaid Crist gyflwyno 
deisebau i'r senedd wladol am ddilead frethi 
gorthrymus; ondnid allant dwyllo y llywodr- 
aeth wladol heb anfoddloni Brenin yr eglwys. 

Megys nad oedd cyfraith Moses amgen cyf- 
raith yr Arglwydd, fel Brenin Israel, yr hon a 
sefydlwyd ganddo er llywyddu'r wladwriaeth yn 
gystal â'r eglwys Iuddewaidd; ac megys nad 
oedd yr offeiriaid amgen goruchwylwyr o tano 
ef i'w gweinyddu, dylid eu hystyried fel gweini- 
dogion gwladwriaethol yn gystal a chrefyddol; 
o ganlyniad y mae'r degymau, yn nghyd a'r 
gyfran o'r aberthau gosodedig at eu cynaliaeth, 
1'w golygu megys yn cyfranogi o natur frethi er 
cynaliaeth y llywodraeth. Heblaw y rhai hyn 
nid ydym yn darllen am neb rhyw drethi sefydl- 
og yn Israel, oddigerth yr haner sicl a osodwyd 
ar bob gwryw ugain mlwydd oed ac uchod, pan 
rhifwyd hwynt yn yr anialwch ; yr hon a fwriad- 
wyd yn “iawn am einioes pob uni'r Arglwydd ;” 
ac ““at wasanaeth pabell y cyfarfod,” Íx. xxx. 
12—16. Ond nid yw yn ymddangos fod y dreth 
hon yn cael ei chodi eithr ar amngylchiadau ar- 
benig yn unig, hyd derfyniad yy hanes Iuddewig, 


pan y cafodd ci sefydlu yn dâl blynyddol, tan yr | 


enw teyrnged. Hon, ac nid y deyrnged wladwr- 
iaethol, a olygir, Math. xvii. 24—26. _ Fel unig- 
anedig Fab Duw, y Messia addawedig, yr oedd 
yr Arglwydd Iesu Grist, yn ol ei ymresymiad ei 
hun ar yr achlysur, yn rbydd oddiwrth hon; er 
nad oedd (fel y tybiai Salmunasius ac eraill) yn 
rhydd oddiwrth rwymau i dalu teyrnged ì'r ym- 
erawdwr Rhufeinig; gan “nad oedd ei frenhin- 
iaeth ef o'r byd hwn.” Daeth i'r byd, yn mhlith 
pethau eraill, ì ryddhau ei bobl oddiwrth iau 
drem y gyfraith Fosenaidd; ond nid oedd yr 
amser wedi dyfod eto iddo wneuthur hyny yn 
gyfangwbl ac yn hollol, Herwydd hyn bodd- 
lonodd yn unig ar roddi awgrymiad i'r dysgybl- 
ion yn mherthynas i'w urddas ei hun, ac i'r 
rhyddid a gaent hwythau ei fwynhau yn fuan, 
trwy rinwedd eu perthynas âg ef, '“fel Mab ar ei 
dy eihun.” Gan nad oedd yn ewyllysio rhoddi 
tramgwydd i'r Iuddewon, trwy sefyll ar ei hawl 
gynhenid, fel Mab Brenin Israel, i beidio a thalu 
y deyrnged hono, gorchymynodd i Pedr gyd- 
synio â chais y casglwyr, adn. 27. Cymeryd 
hyn fel sylfaen PE i amddiffyn hawl 
ddwyfol y llywodraeth wladol i sefydlu treth 


eglwysig tan yr efengyl, ac i ddirgymell eu 
deiliaid i'w thalu, sydd yn hollol yr un peth a 
phe dywedid fod gwaith Crist yn talu parch i'r 
gyfraith Fosenaidd, tra yr oedd eto heb ei chyf- 
lawn ddiddymu, yn profi ei bod yn aros mewn 
grym o hyd; neu mewn geiriau eraill, fod yn 
ddyledus arnom ni wneyd pob peth a wnaeth 
Crist. Cystal fyddoi haeru yv dylai dysgyblion 
Iesu o Nazareth gymeryd eu henwaedu, a chadw 
y seithfed yn lle y dydd cyntaf o'r wythnos yn 
Sabbath, a hyny. 

TEYRNWIALEN, (teyrn-gwialen,) gwialen 
teyrn, neu frenin; arwydd o urddas ac awdur- 
dod. 

TIARA, enw coron dri-phlyg y pab; yr hon, 
mewn cysylltiad â'r allweddau, ydynt arwydd- 
nodau yr urddas pabaidd ; y flaenaf o awdurdod 
wladol, a'r olaf o un eglwysig. Herwydd hyn, 
pan y byddo marw y pab, dynodir ei arfau yn 
unig trwy y goron dri-phlyg heb yr allweddau. 
Cap hir-grwn oedd yr hen diara. Ioan XIII. 
oedd y cyntaf a'i hamgylchoddâchoron. Ychwan- 
egodd Boniface VIII. goron arall ati; a Benedict 
XlI.un arall. Edr. Talaith. 

TIBETIAID, brodorion Tibet, neu Thibet, yn 
Asia, y rhai ydynt ddysgyblion y Prif Lama, yr 
hwn, medd Mr. Ward, sydd fath o dduw byw 
etifeddol, o flaen yr hwn y mae miloedd yn ym- 
grymu. 

Pan yr oedd y Oadpen Turner yn genhadwr 
at y duw hwn, i'r dyben i foddhau ei addolwyr, 
y mae yn dywedyd iddo offrymu i'r Lama treng- 
edig, yr hwn oedd wedi myned i drigo i gorff 
plentyn 18 mis oed, gan ddywedyd, “' Fod y Prif 
Lywydd yn dra galarus herwydd clywed yn 
China am ei farwolaeth ef, ac i'w alar herwydd 
ei absenoldeb o'r byd barhau hyd nes i'r cwmwl 
ag oedd wedi gorchuddio y genedl gael ei was- 
garu, trwy ei adymddangosiad. 

Wrth ddarlunio crefydd Tibet, dywed yr un 
gwr, “Mai cangen o Hindwaeth ydyw; ac i'r 
athrawiaeth ag sydd yn awr yn llenwi rhan fawr 
o Tartary, gael ei chyhoeddi ar y cyntaf, gan un 
o ddysgyblion Boudhu. Dywedir iddi ar y cyntaf 
gael ei derbyn yn y rhan hono o Tibet ag sydd yn 


| ymylu ar yr India, iddi ymledaenu dros Tartary 


Mantchieuxaidd; ac o'r diwedd dros China a 
Japan. Er ei bod yn gwahaniaethu oddiwrth 
Hindwaeth, yn amrywiol o'i ffurfiau allanol, eto 
dywedir fod cyffelybrwydd mawr rhyngddi, mewn 
llawer o bethau, â chrefydd Brumha. Y prif 
dduw yn nhemlau Tibet, yw Mahamwni, Bwdhu 
Bengal, yr hwn a addolir tan yr un cymeriad, yn 
nghyd âg amrywiol eraill, trwy holl eangder 
Tartary, ac yn mhlith yr holl genhedloedd i'r 
dwyrain o Brumhapwtru. Yn yr holl wledydd 
eang, dros ba rai y mae y ffydd hon yn cyrhaedd- 
yd y mae yr un gwrthrych yn derbyn parch gor- 
uchel, tan amrywiol o enwau gwahanol, Yn 
mhlith eraill, yn Assam ac Afa, gelwir ef Godum- 
hu, neu Gotumu; yn Siam, yn Sumanu; yn 
Japan, yn Amida Buth; ac yn China, yn Ffohi,” 
&c. Ward's Iinsdoos, Vol. II. p.p. 308—9. 
Tra yr oedd Bonaparte yn St. Helena, dywed 
Mr. O'Meara, i Mr. Manning, teithiwr dwyrein- 
iol enwog ì ymweled âg ef, a sicrhau wrtho iddo 
ef weled y prif Lama, yr hwn a ddarluniai “fel 
bachgen hen-ffel, saith mlwydd oed,” Pan y 


ETNYGD DE ———— 


a ———  .b He UYS Mp YM 


TIm Ti 


îi TLïO 


—— 


Ee 


Atebodd, “'Trwy gyd-ymffurfio â defodau ei 
iddolwyr.” 

Wrth ddarlunio cyllidaeth y tywysog goruchel 
hwn dywedai Mr. Manning, ei bod yn cael ei 
wneuthur i fyny yn benaf, o anrhegion yn cael 
Uu cyflwynoiddo gan dywysogion ac eraill, ag 
eddynt yn credu ynddo; eifod, pa fodd bynag, 
ewn ystyr dymhorol yn ddartostyngedig i'r 
Jhiniaid; nad oedd efe na'i offeiriad yn priodi; 
od eì gorff, ì'r hwn yr oedd oedd ei ysbryd yn 
inyned ar farwolaeth yr un blaenorol, yn cael 
i ddarganfod gan yr offeiriaid, trwy arwyddion 
hrbenig, megys y darluniwyd uchod. A voice 
(rom St. Helena, Vol. II. p.p. 91—2. Edrych 
Fama Delai. 

I TIRIONDEB, (tirion, ) tymer ac ymddygiad 
mynaws; y gwrthwyneb i erwindeb, creulondeb, 
I«.sarugrwydd, . Cymysgedd o add- 
gostyngeiddrwydd, tosturi, cydym- 
:eimlad, a charedigrwydd, yw tiriondeb. Y mae 
/n ei ddangos ei hun yn 1. Mewn parodrwydd i 
j'addeu i ddynion eu camweddau. 2. Mewn cyd- 
ldygiad â'u gwendidau a'u ffaeleddau. 3. Mewn 
aeddrwydd i farnu yn y modd tyneraf am eu 
iegwyddorion a'u gweithredoedd. 4. Mewn 
Eydymdeilad â hwynt, a thosturi tuag atynt yn 
bu trallodion. 5. Mewn caredigrwydd a chy- 
mwynasgarwch. 6. Mewn geiriau ac ymddyg- 
adau hynaws, caruaidd, a mwynaidd. 

— Priodolir tiriondeb (Gr. owXayvyva, ymysgar- 
Fedd,) i drugaredd Duw, yr hyn sydd yn melusu 
2i gweinyddiadau yn fawr i'w gwrthrychau, Luc 
|i. 78. Y mae efe, nid yn unig yn tosturio ac yn 
llrugarhau, ond hefyd y mae yn gwneuthur hyny 
mewn tiriondeb, Hos. ii. 19. “Fel y tosturia 
iad wyth ei blant, felly y tosturia yr Arglwydd 
wrth y rhai a'i hofnant ef.” Edr. Boneddigeidd- 
trwydd, Cymwynasgarwch. 

| TITL, Gr. TurXoc; Llad. Zttu/us. 1. Arys- 
rifen, neu yr hyn a ysgrifenir ar unrhyw beth, 
ii'r dyben i egluro ei natur a'i gynwysiad. Fel 
lhyn, gelwir yr arysgrif a osododd Pilat uwch- 
Îben Crist, pan yn dyoddef ar y groes, yr hon 
íoedd yn cynwys yr achos, neu y rheswm o'i 
ieroeshoeliad, yn di44, loan xix. 19, 20; Math. 
fist 97; Marc xv. 20; Luc xxiii. a8. Felly 
Íhefyd gelwir testun, neu gynwysiad llyfr, yn 
iditl. 2. Enw o anrhydedd a roddir i ddynion i 
iddynodi eu gradd, neu eu swydd. Fel hyn gel- 
wir enwau lluosog yr Arglwydd Iesu Grist, gan 
ilduwinyddion, ei ditlau.. Y mae y rhai hyn yn 
lluosog a chynwysfawr iawn, a gellir eu dos- 
barthu i bersonol, swyddol, cymeriadol, a pher- 
thynasol. Ei ditlau personol a ddynodant yr hyn 
|yw ynddo eì hun, megys Duw, dyn, &c, ; ei rai 
swyddol, yr hyn yw yn ei swyddau, megys pro- 
iff yd, offeiriad, a brenin; ei rai cymeriadol, yr 
|hyn yw yn ei gymeriad, Sant, Santaidd, Cyfiawn, 
&c.; a'i raì perthynasol, yr hyn yw yn ei ber- 
|thynas a'r Tad, a'i bobl, ac â dynolryw yn gy- 
|ffredinol, megys Mab Duw, Mechniydd, Cyf- 
iryngwr, Eiriolwr, Iachawdwr y byd, Gwaredwr 
ipob dyn, &c. 9. Hawl person i fywiolaeth, neu 
etifeddiaeth. Fel hyn, yn nghyfraith yr eglwys 
wladol, gelwir cyflwyniad i fywiolaeth, neu 
ddyrchafiad eglwysig, neu ynte lythyr hysbys- 


rwydd o'r cyfryw gyflwyniad, yr hwn a arddel- 
wir gan yr esgob oddiwrth ymgeiswyr urddau 
santaidd, yn di4/. Os urdda neb heb dit] digon- 
ol, rhaid iddo gadw yr urddedig â phob peth 
angenrheidiol, hyd nes y gallo ei gyflwyno â 
bywiolaeth eglwysig, dan boen cael ei analluogi 
i urddo dros flwyddyn. 

TLODI, (tlawd,) cyflwr, neu sefyllfa anghen- 
us, naturiol neu ysbrydol. Yn yr olwg flaenaf, 
y mae yn gynwysedig mewn diflyg o angenrheid- 
iau natur, yn nghyd a moddion i'w pwrcasu. 
Gellir bod yn amddifad o honynt, ac eto heb 
fod yn ddiffygiol o fodd i'w pwrcasu, hyny yw, 
gall dyn fod yn ddiffygiol heb fod yn dlawd. 
Mewn tlodi y mae y ddau beth yn cydgyfarfod; 
sef diffyg angenrheidiau, a diffyg modd i'w cael. 
Dyma wir dlodi, ac y maei'w ystyried fel effaith 
pechod, er nad yw ynddo ei hun yn bechadurus. 
Un o wendidau dibechod y natur ddynol yw 
tlodi naturiol, er mai ffrwyth ac effaith pechod 
ydyw. Ni buasai tlodi oni buasai pechod, er 
nad yw tlodi yn bechod. Yn yr ystyr olaf, y 
mae yn gynwysedig mewn anwybodaeth wir- 
foddol, a diffyg egwyddorion crefyddol a rhin- 
weddol, Dat. iii. 17. Y mae hwn. yn bechadur- 
us, yn gystal ac yn ffrwyth ac effaith pechod. 
Y mae gwahaniaeth mawr rhwng tlodi ysbrydol 
a bod yn “dlawd yn yr ysbryd;” neu rhwng 
bod yn dlawd o'r ysbryd, ac o ysbryd, a bod yn 
dlawd yn yr ysbryd. Y mae bod yn dlawd o'r 
ysbryd yn felldith drom ; bod yn dlawd o ysbryd, 
(hyny yw, bod yn ofnus a digalon,) yn anfantais 
fawr; ond bod yn dlawd gn» yr ysbryd sydd yn 
fendith fawr. ““Gwyn eu byd y tlodion yn. yr 
ysbryd, canys eiddynt yw teyrnas nefoedd.” A 
phwy ydynt? Rhai teimladwy o'u hangen; 
rhai heb ddim, mewn teimlad, i fyw arno, ond 
rhad drugaredd Duw, trwy yr Arglwydd Iesu 
Grist; rhai gostyngedig, ac â meddyliau gwael- 
ion am danynt eu hunaina'u cyflawniadau ; rhai 
yn gweddio yn fynych, ac yn daer. Y mae 
gair Groeg mrrwyoc, a gyfìeithir tlawd, Math. v. 
3, fel y sylwa Bbeza, ac amryw feirniaid, yn ar- 
wyddo cardotyn, neu un yn ymbil am elusen. 
** Y tlawd hwn a lefodd, a'r Arglwydd a'i clybu, 
ac a'i gwaredodd o'i holl drallodau.” 

TLODI CRIST, y cyflwr isel y daeth efe iddo 
o'i fodd, er mwyn ein cyfoethogi ni, 2 Cor. 
viii. 9. 

Yr oedd “ efe yn gyfoethog” o berffeithderau 
dwyfol, Col. ii. 9; o olud meddianol fel Duw, 
Col.i. 16, 17; o olud derbyniol fel Cyfryngwr, 
Col.i. 19; Heb. i, 2; o rinweddau naturiol a 
moesol, Esa. xi. 2; Heb. vii. 26; o ogoniant, 
Ioan xvii. 5; ac o ddedwyddwch, Heb. xii. 2. 
Ond er hyny, “daeth yn dlawd ;”' nid trwy golli 
hawl a meddiant yn yr hyn oedd ganddo, ond 
trwy ymostwng fel dyn, i ddyoddef anmharch, 
caledi, cyfyngder, a marwolaeth boenus a gwa- 
radwyddus. Ymddangosodd ei dlodi yn ei ened- 
igaeth, ei fywyd, ei farwolaeth, a'i gladdedig- 
aeth. Rhagfynegodd Esaia, ac eraill o'r pro- 
ffwydi, y pethau hyn; a dywedir i Socrates a 
Phlato “i roddi awgrymiadau yn mherthynas i 
ymddangosiad dysgawdwr dwyfol yn mhlith dyn- 
ion ar y ddaear, gan gynghori i adael heibio 
aberthu hyd nes y deuai; ac arwyddo yn syn- 
hwyrlawn a chywir, y byddai yn dlawd, ac yn 


TOS 


a —_— 


78 


TOS 


hollol ddiffygiol o bob cyfaddasiadau, oddigerth 
rhai rhinweddol yn unig; y byddai i'r byd an- 
nuwiol wrthod ei addysgiadau a'i gynghorion; 
ac yn mhen tair neu bedair blynedd wedi de- 
chreu pregethu, y byddai iddo gael ei erlid, ei 
garcharu, ei fflangellu, a'i ladd.” _ Pid. Oongre. 
Mag. 1838, p.p. X01, 702. MHarris's Great 
Teacher, p. 60. Darostyngiad Crist. 

TLWS, gem, neu faen gwerthfawr. 

I'r dyben i ddynodi eu gwerth, dysgleirdeb, 
amrywiaeth, hawl Duw ynddynt, yr olwg fawr 
sydd ganddo arnynt, eu prydferthwch, eu han- 
amledd, a'u bod yn agored i gael eu dynwared, 
gelwir pobl yr Arglwydd yn ““dlysau,” Mal. iii. 
17, mar. Edr. Priodoledd. 

TON, Gr. Tovoc ; cainc, orddigan, mesur. 

TOSTER, (fost,) gerwindeb, neu lymder, 
Rhuf. xi. 22. Y gaîr Groeg Amroropïa, a ar- 
wydda toriad, megys toriad canghenau diffrwyth 
o'r winwydden, neu aelod braenedig oddiwrth y 
corff. Barn ddidrugaredd a olygir. 

TOSTURI, (£ost,) teimlad poenus, yn cyfodi 
yn y meddwl oddiwrth olwg ar ddyoddefiadau 
eraill; neu gymysgedd o gariad a galar, yn cael 
ei gynhyrfu trwy olwg ar, neu adroddiad o sef- 
yllfa druenus a thrallodus rhyw ddyoddefydd; 
ac yn cael ei gymdeithasu a chydymdeimlad a'r 
gwrthrych, yn nghyd ag awydd ac ymdrech i'w 
gynhorthwyo, os bydd hyny yn alluadwy, Col. 
iii. 12, 13. 

Un o'r teimladau mwyaf ardderchog, perthyn- 
ol i'r natur ddynol, yw tosturi; ac ar amryw 
gyfrifon, gellir ei ystyried yn naturioli ddyn. 
Megys mai pechod, yr achosydd o bob trallod, a 
achlysurodd y gweithrediad o hono yn mysg 
dynion; felly hefyd, nid oes yn unig ond hir 
ymarferiad â phechod a ddichon ei hollol ddileu 
o'r fynwes ddynol. ““ Y mae rhywbeth, (medd 
y cynil Wollaston,) yn nghyfansoddiad ein natur 
ag sydd yn ein gwneyd yn agored i gyd-ddyoddef 
ôc eraill, ac yn ein tueddu i gydymdeimlo â 
hwynt; ïe, megys yn ein hunaniaethu â hwynt. 
Os heb ddiddarbodi, y mae yn boenus i ni edr- 
ych ar, clywed, neu glywed am ryw ddyn, neu 
ryw greadur mewn poenau. Y dynion goreu yw 
y rhai mwyaf agored i'r cyfryw deimlad. Ond 
er hyny, nid oes neb ar y ddaear yn gwbl an- 
alluog o hono, Mewn ihyw amgylchiadau, y 
mae hyd yn nod y rhai creulonaf, wedi rhoddi 
arwyddion digonol o hyny. Dywed Plato, i'r 
germes-deyrn Pyrheaidd, (yr hwn ni wylodd 
erioed uwchben y llofruddiadau a gyflawnodd yn 
mhlith ei gyd-ddinaswyr,) wylo wrth weled ga- 
lanas yn cael eì ddynwared mewn chwareudy. 
Yr achos o hyny oedd, i'w sylw gael ei dynu 
yno at echryslonrwydd yr olygfa; ac iddo, (gan 
nad oedd ond edrychwr,) feddwl yn ddwysach, 
ac yn fwy anmhleidiol am ddyoddefiadau Hecuba 
ac Andromache, nag am eiddo y Pyrheaid, y rhai 
yr oedd efe ei hun yn eu cigyddio.”  Wollaston's 
Religion of Nature Delineated, p.p. 139, 140. 

Dichon fod cyfansoddiad rhaì dynion yn eu 
gwneuthur yn fwy galluog o dosturi nag eraill ; 
a dichon hefyd fod addysg ac arferiad yn myned 
yn mhellach nag y mae llawer yn dychymygu 
tuag at dyneru y galon, ac effeithio gwahaniaeth 
rhwng y naill ddyn a'r llall, yn hyn yn gystal 
ag mewn pethau eraill, 


Ond er y cwbl, nid yw | 


* pleser a phoen byth i'w wneuthur. 


| tosturi dyn diailanedig fawr gwell na chyffroâd 


cibddall cynhyrfiad hunanol, yn diflanu gydag 
absenoldeb y golygfeydd, trwy ba rai yn union 
gyrchol y byddo yn cael ei gynhyrfu. Yn y 
cyfryw y mae yn gweithredu yn unig fel galwad 
i gynhorthwyo'r adfydus; ac yn cael ufydd-dod 
yn unig fel gogwyddiad, neu chwenychiad. Hyd 
yn nod yn y cyfryw amgylchiad y maei'w ystyr- 
ied megys darpariaeth rasol Duw gogyfer a sicr- 
hau mewn rhyw radd hapusrwydd ei greadur- 
iaid, trwy eu gosod yn warcheidwaid ar dded- 
wyddwch eu gilydd. Y mae modd bynag, yn 
alluog o ddiwylliad mawr. O gyffroad, gall gyr- 
aedd urddas egwyddor; o deimlad anesmwyth 
a phangawl, gall ddyfod yn weithrediad hyfryd 
a chyson ; o archiad noeth hunanoldeb, gall dori 
allan yn ddyngarwch boneddigaidd ac ym- 
daenol. 

Dichon y dywedir mai ein dyledswydd yw 
canlyn hyfforddiadau rheswm, ym hytrach na 
chymeryd ein llywodraethu gan gynhyrfiadau 
tosturi; neu mewn geiriau eraill, nad yw rheswm 
yn sefyll mewn diffyg am gymorth y serchiadau. 
I hyn gellir ateb, er mai rheswm sydd yn ein 
dysgu mai ein dyledswydd yw esmwythau poen- 
au ein cydgreadurìaid; ac i raddau mawr yn ein 
cyfarwyddo pa fodd y mae i ni wneuthur hyny 
yn y modd mwyaf effeithiol, eto mewn ysgar- 
iaeth oddiwrth gynhyrfiadau bywiog tosturi, na 
fyddai ymdrechion rheswm yn ngwasanaeth dyn- 
oliaeth yn gyffredin, ond egwan ac aneffeithiol 
iawn.  Rheoleiddir ymddygiadau dynion, yn 
gyffredin yn fwy gan deimlad o'r hyn sydd un- 
iawn, na chan ystyriaeth noeth o uniondeb; gan 
ymwybodaeth deimladwy, na chan argyhoeddiad 
deallawl o'n dyledswydd. Rheswm sydd yn ein 
cyfarwyddo i ddewis trugaredd a haelioni o flaen 
creulondeb a gorthrymder; ond y mae tosturi 
yn peri i ni deimlo dyoddefiadau eraill yn llawer 
mwy nag y mae yn ddichonadwy i ystyriaeth 
noeth o'r gwahaniaeth rhwng da a drwg, rhwng 
Pan y gallo 
arddelwi cynhorthwy y serchiadau, rheswm sydd 
i lywodraethu. Er mai rheswm sydd yn ein 
dysgu i ddarparu gogyfer a daioni rhai eraill, ac 
yn dangos cyfaddasrwydd haelioni a'n natur, ac 
a'r amgylchiadau yn y rhai yr ydym wedi ein 
gosod ; eto, oni bai fod tosturi, (yr hwn sydd yn 
ein cynysgaeddu a golygiadau teimladwy o ddi- 
ffygion rhai eraill, ac o'r poenau a ddyoddefant,) 
yn eilio ei awdurdod, ac yn cefnogi ufydd-dod i'w 
osodiadau, ni byddai iddo ond yn anfynych 
ddadleu achos anghenoctyd a thrallod mewn 
modd effeithiol. Dengys hyn y fath ddyledswydd 
sydd arnom i feithrin y teimlad tosturiol, yr hwn 
a osododd dwyfol ddoethineb yn ein mynwesau, 
fel dadleuwr dros y trallodedig, gofidiau y rhai 
y mae yn achosi ìi nì eu teimlo yn ddwysach i'r 
dyben i ychwanegu ein hewyllysgarwch i'w 
hesmwythau. 

Dichon y dywedir yn mhellach, nad yw tosturi 


| amgen diffyg perthynol i'n natur; ac o ganlyn- 


iad, mai ein dyledswydd yw ymdrechu i'w ddar- 
ostwng yn hytrach nag i'w goleddu. Os wrth 
ddiffyg y golygir diffyg doethineb, neu gyfaddas- 
rwydd, y mae'r haeriad yn gyfeiliornus ; canys 
y mae y nwyd ei hun wedi ei chyfaddasu mewn 
modd rhagorol i'n natur a'n hamgylchiadau. Pe 


» 
U 


TOsS 


79 


TRA 


na byddai i ni un pryd i gynhorthwyo'r anghen- 
us a'r trallodedig, hyd nes ein bod wedi ein har- 
gyhoeddi trwy reswm o'n dyledswydd i wneuthur 
felly; nes ein bod yn sicr fod gwir angen ein 
cynhorthwy, a bod y cymorth yn cyfateb yn 
hollol i'r angen a'r amgylchiad yn gyffredin, 
byddai'r adeg addasi weini y cymorth wedi ei 
cholli cyn ini ddyfod i benderfyniad, Felly, tra 
byddai'r meddwl yn ystyried, byddai y galon 
wedi oeri. Prin y canfyddir poen a thrallod, 
gan nad beth fyddo eu natur, na fydd tosturi 
wedi cyffwrdd â rhai o deimladau tyneraf y galon. 
Dylid gan hyny ystyried ei chynhyrfiadau tyner 
' fel llais Duw o'n mewn, yn galw arnom yn ddi- 
oedi ìi esmwythau pob gofid a ddygwyddo ar ein 
ffordd... Pe byddai i'r dyb fod ymddygiadau 
dynion i gael eu llywodraethu yn unig gan eu 
rheswm, ac y dylent yn hollol wrthod gwasan- 
aeth, a pheidio gwrando ar gyngor eu serchiadau, 
i gael ei mabwysiadu yn gyffredinol genym, gall- 
em ysgatfydd wneuthur ein natur yn fwy 
arddansoddawl ddoeth; ond ar yr un pryd, 
tyfai yn fwy ymarferol greulawn. Newidid y 
galon gig yn galon careg. Trallodion bywyd a 
gynhyddent yn ddeg cymaint o rif ac o faintioli. 
Yn gyfatebol i gynydd dynion mewn dealldwr- 
iaeth, y byddai eu dadfeiliad mewn dynoldeb. Yr 
ieuanc a'r hen, y claf a'r methedig, a fydd- 
ent yn amddifad o gynhaliaeth, a'r galarwyr heb 
neb i'w cysuro, Y mae rheswm wedi cael ei 
roddi ini, nid i wneuthur y serchiadau yn ddi- 
ddefnydd; ond i luddias y camddefnydd o hon- 
ynt. Yn nghysawd gymysgedig y bywyd pre- 
senol, nid oes neb mor wir rinweddol a'r dyn 
hwnw, yn ymddygiad yr hwn y mae uniondeb 
rheswm wedi ei gymysgu â thynerwch cariad. 
Edrych Cariad, Oymwynasgarwch, Dyngarwch, 
Haelder. 

TOSTURI CRIST, ei gydymdeimlad â'r 
gofidus, trallodedig, temtiedig, a'r helbulus; yn 
neillduol â'r cyfryw o'i bobl ag sydd felly, Heb. 
Lo LO el lOs 

Yn ymadroddion a gweithredoedd haelionus 
Iesu o Nazareth yn unig y gwelwyd tosturi yn 
llewyrchu ac yn dysgleirio yn ein byd ni, yn ei 
berffeithrwydd cynhenid.: Ymunodd ef a'r natur 
ddynol yn ei gwaeledd syrthiedig dibechod, fel 
y gallasai gydymdeimlo mewn modd profiadol â 
dynion pechadurus yn eu hamrywiol ofidiau a 
thrallodau. Gwir ei fod yn ddibechod, ond nid 
yw purdeb dihalog ei natur mewn un wedd yn 
ei anaddasu i weithredu tosturi a chydymdeiml- 
ad; ond yn y gwrthwyneb, yn ei wneuthur yn 
fwy agored i gyd-ddyoddef âg eraill, Caledu 
ac nid tyneru y galon y mae pechod; a chan y 
rhai mwyaf santaidd bob amser y mae y teiml- 
adau tyneraf, Hwynthwy yw y rhai mwyaf 
galluog o dosturi, a mwyaf agored i gydymdeiml- 
ad. Yr oedd Crist yn santaidd, dihalog, a didol- 
edig oddiwrth bechaduriaid ; ac am hyny yr oedd 
ei fynwes yn dyner, a'i galon yn llawn tosturi. 
Yn ei wynebpryd ef yr oedd llinellau dwyfol 
dosturi i'w gweled yn tywynu yn y modd car- 
edicaf. Yr oedd yn drwm lwythog; ond eto, 
nid ei ofidiau ei hun, eithr yr eiddo eraill, oedd- 
ynt yn ei ddirwasgu ef. Cymerodd arno ei hun 
holl feichiau dynoliaeth, a'i gwaeau anenwadwy, 
Cyfranogodd o'r chwerwder perthynol i gwpan 


—_ — ec 


pob dyn ; ac y mae yn annichonadwy enwi'cy- 
maint ag un loes ddynol yr hon nas cynhyrfodd 
yn ei fynwes dosturiol ef y tosturi cyfatebol. Yn 
wahanol i dosturi y goreu o ddynion, yr oedd ei 
dosturi ef yn gyffredinol—yn am»mhleidiol—yn 
gyson—yn barhaus—ac yn effeithiol yn eì weith- 
rediad. Yr oedd Iuddewon a chenhedloedd ; 
uchelac isel; hen acieuanc; daadrwg; gelyn- 
ion a chyfeillion yn ddiwahaniaeth, yn cyfranogi 
ohono. Yn fynych yr oedd yn cael ei weithredu 
heb gymhelliad na chais oddiwrth neb. Nid 
oedd yn aros ei alw a'i gymell; ond elai oddi- 
amgylch, gan “ymofyn llei dosturio,” ac “ iach- 
au pob clefyd ac afiechyd yn mhlith y bobl.” 

Y naturiaethau ardderchocaf bob amser, yw y 
rhai mwyaf agored i dosturi. Nid yw annheiml- 
adrwydd Stoicaidd yn gwneuthur i fyny un ran 
o wir fawredd ; ac y mae yn hollol anghydwedd- 
ol â rhinwedd a daioni. Bod ar unwaith yn fyw 
i ofidiau dynion eraill, trwy fath o amgyffrediad 
mewnol uniongyrch; gwybod eu dymuniad cyn 
iddynt feiddio gofyn; deall, nid yn unig apeliad 
y golwg, ond hefyd eiddo y llygad trôedig, 
pruddaidd; rhagflaenu yr erfyniad ymdrech- 
lefarol; ac mewn eiliad, troi yr archiad agmn- 
nhraethedig yn syniad o ddiolchgarwch gorch- 
fygol, sydd yn ddynodiad eglur o dosturi uwch- 
raddol. Y fath oedd fosturi Crist. Nid oedd 
yn angenrheidiol iddo ef ond yn unig canfod y 
gwrthrych, ac yr oedd ar unwaith yn cyflawn 
ddeall yr holl achos. Yr oedd cyffyrddiad 
gwefraidd cydymdeimlad yn rhedeg ar unwaith 
o'i lygaid i'w galon dyner ef. 

TOSTURI DUW, dullweddiad ei ddaioni; 
neu y perffeithrwydd hwnw ag sydd yn tueddu 
y Goruchaf i drugarhau wrth ei greaduriaid 
mewn trallod a chyfyngder, ac i ganiatau ym- 
wared iadynt, Ps. ciii, 13. 

Y mae tosturi yn hanfodoli Dduw, Ps. cxvi. 
5; Iago v. ll; ac y mae ei dosturi ef, yn 1. Yn 
anfeidrol. Herwydd hyn, sonir am “'luosog- 
rwydd ei dosturiaethau ef,” Ps. li.1. 2. Yn 
barhaus ac anghyfnewidiol. Y mae ei drugar- 
edd yn parhau yn dragywydd; ac ni phalla ei 
dosturiaethau ef, Galar. iii. 22, 3. Yn ei weith- 
rediad yn hollol annibynol ar bob rhwymau a 
haeddiant, Ex. xxxiii. 19. 4, Yn ei weinyddiad- 
au yn ddoeth, yn dirion, yn santaidd, yn addas, 
yn brydlawn, ac yn effeithiol, Ps. civ. 24 ; ciii, 
13; Esa.lxiii. 9; Ps, lxxxv. 8; xlvi. Ì ; Heb. 
iv. 16. Edrych Daioni, Cymwynasgarwch Duw. 

TRACHWANT, (tra-chwani,) awydd, neu 
flys gormodol am unrhyw beth, Rhuf. vii. 7. 

Y gair Groeg eru9vjua, sydd yn arwyddo cryf, 
gwresog, anoddefol o ball, am unrhyw beth. Y 
mae yn cael ei gyfieithu weithiau yn chwant, 
Iagoi. 14,15; a phrydiau eraill yn drachwant, 
1 Pedr i. 4; ac yn gyffredin yn dynodi chwant 
anghymedrol a phechadurus. 

Y mae chwant i'w ystyried, naill ai yn gyf- 
reithlon neu yn anghyfreithlon. _ Chwant cyf- 
reithlon yw chwenychiad cymedrol am bethau 
cyfreithlon ; megys am fwyd, diod, &c., Preg. 
xii. 5; Math. xii. 3; ond chwant anghyfreithlon 
yw, naill ai chwenychiad am bethau gwahardd- 
edig, Ex. xx. 17; neu ynte ddymuniad anghy- 
medrol am bethau cyfreithlon; yr hyn yn briod- 
ol,yw /ra chwant, Nid yw yn ymddangos fod 


TRA 


780 


TRA 


y ddeddf foesol yn gwahardd eithr y ddau olaf 
yn unig. Meddwl i'r gwrthwyneb fyddai gol- 
ygu ei bod yn croesianian ; yr hyn sydd wrthun 
a direswm. 

Trachwant gan hyny, mewn ystyr gaeth a 
phriodol, yw chwant anghymedrol am bethau 
cyfreithlon. Gellir dywedyd fod chwant yn 
dra-chwant, pan y byddo, yn 1. Yn gwneuthur 
ei ddeiliad yn hollol annedwydd pan yn methu 
cyrhaedd gwrthrych ei chwenychiad. 2. Pan yn 
cenhedlu anfoddlonrwydd a grwgnachrwydd yn 
erbyn trefn Duw. 3. Pan yn anaddasu ei ddeil- 
iad i gyflawni ei ddyledswyddau naturiol a 
chrefyddol. 4. Pan yn cenhedlu ac yn meithrin 
ynddo amymddiried yn yr Arglwydd. 5. Pan 
yn ei dueddu i arfer moddion anghyfreithlon er 
cyrhaeddyd gwrthrych ei ddymuniad. 6 Pan 
yn ei arwain i gymeryd gormodedd o hono wedi 
ei gael; fel y gwna'r glwth, y diotwr, y cyfedd- 
achwr, y meddwyn, a'r anllad, pan y caffont 
gyfle addas i borthi eu blysiau anianol. 

Wrth sylwi ar gybydd-dod, yr hwn nid yw 
amgen £ra-chwant am olud bydol, y mae'r cynil 
Wollaston yn cyfrif tri math o hono:—Yn 1. 
Awydd am berchenogi eiddo dynion eraill er 
mewn modd anghyfiawn. 2. Awydd anghy- 
medrol i bentyru golud, heb un dyben amgen- 
ach mewn golwg wrth wneuthur hyny na'i gadw 
neu ei gladdu; erna byddo'r chwenychwr yn ei 
gasglu mewn ffordd anghyfiawn. 3. Awydd am 
feddianu eiddo gwr arall mewn ffordd gyfiawn, 
trwy gydsyniad ei berchenog ; yr hyn medd efe, 
nid yw i'w olygu yn bechadurus, os bydd hyny 
yn tueddu at gysur y chwenychwr, ac heb fod 
yn niweidiol, eithr yn hytrach yn tueddu at 
fuddioli'r meddianydd. d. Religion of Nature, 
p. 138. Wedi'r cwbl dichon nad yw hyn yn 
dyfod yn briodol dan y cymeriad o drachwant 
neu gybydd-dra. Edrych Blys, Cybydd-dod, 
Chwant. 

TRADDODIAD, (traddodi, Gr. IIapaôocic, 
Llad.iraditio, Saes. tradition; unrhyw ddefod, 
neu addysg, wedi ei drosglwyddo, mewn gair 
neu ysgrifen, o dad i fab, neu oddiwrth flaenaf- 
iaid i olafiaid, 2 Thes. ii. 15. 

TRADDODIADAU'R TADAU, yn 1. Cyf- 
raith eneuol yr Iuddewon, mewn gwahaniaethiad 
oddiwrth yr un ysgrifenedig, sef yr Hen Desta- 
ment; yn neillduol pum llyfr Moses. Edrych 
Mishna, Talmud. Y rhaì hyn yn flaenaf, er nad 
yn benaf, a olygir, 1 Pedri. 18. Yr oedd ac y 
mae gan yr Iuddewon olwg fawr arnynt; ond yr 
oedd yr Arglwydd Iesu Grist yn eu condemnio, 
gan ddangos iddynt eu bod trwyddynt yn euog o 
“droseddu gorchymynion Duw,” Math. xv, 3; 
Marc vii. 19. 2. Addysg geneuol, yr hwn y 
dywedai Irenzeuus, Clement o Alexandria, Tertul- 
lian, yn nghyd ag eraill o'r cyn-dadau, a dder- 
byniwyd oddiwrth yraapostolion; ac a gadwyd yn 
bur hyd eu hamser hwy. Y maent yn fynych yn 
cyfeirio ato yn eu hysgrifeniadau, i'r dyben i 
wrthbrofi gau-dybiau cyfeiliornwyr. Y pabydd- 
ion ydynt yn ei ystyried fel egwyddor sylfaenol 
gwybodaeth dduwinyddol; gan ddadleu, fod y 
defnydd a wnawd o hono gan y tadau, yn sylfaen 
ddigonol i'r cyfryw olygiad. Ond wrth ystyried 
ygwahaniaeth rhwng y ddau amser, y mae y 
cyfryw sylfaen yn ymddangos yn eithaf egwan, 


Yn nechreuad Cristionogaeth, y fath oedd aw- 
durdod yr apostolion, fel yr oedd yr eglwysi a 
blanwyd ganddynt hwy yn rhwym o dderbyn eu 
holl addysgiadau, ac o ufyddhau yn ddilys idd- 
ynt. Eglwysi eraill y pryd hwnw a_ ystyrient, 
mewn modd addas yr addysgiadau a'r defodau 
mewn ymarferiad yn yr eglwysi apostolaidd, 
megys rhai wedi eu dysgu a'u sefydlu gan yr 
apostolion eu hunain. Yr oedd hyn yn ymddang- 
os ar ryw gyfrif yn addas ac angenrheidiol; gau 
nad oedd holl lyfrau y Testament Newydd yn 
meddiant yr holl eglwysi y pryd hwnw ; ac nad 
oeddynt mor foreu a hyny mor agored i gam- 
synied ag eglwysi'r oesoedd dyfodol. Hyn yn 
ddiau oedd yr aches fod athrawon yr ail a'r 
drydedd ganrif yn cyfeirio mor aml at draddod- 
iad geneuol. Ond mewn amseroedd diweddar- 
ach yr oedd amgylchiadau pethau wedi hollol 
newid. Yn nechreuad y drydedd ganrif, pan yr 
oedd athrawon cyntefig yr eglwysi apostolaidd, 
yn nghyd a'u holynwyr uniongyrchoì wedi 
meirw, cyfododd to arall o athrawon gwahanol 
oddiwrthynt hwy ; ac yn raddol dygwyd i mewn 
i'r eglwysi amryw dybiau a ffurfiau cwbl wahan- 
ol oddiwrth y rhai cyntefig. Y newyddwyr hyn 
a ddechreuasant apelio yn awr at y traddodiadau 
apostolaidd yn llawer mwy aml nag y byddid 
arferol o wneyd yn flaenorol; a hyny gyda golwg 
ar gael mwy o dderbyniad i'w tybiau a'u gosod- 
iadau eu hunain. Aetbant, yn wir, mor bell ag 
apelio at y cyfryw draddodiadau am. wirionedd 
llawer o bethau ac oeddynt, nid yn unig yn holl- 
ol anghytunol â thraddodiadau blaenorol, ond 
hefyd â'r ysgrifeniadau apostolaidd ac oeddynt 
yn eu meddiant. O'r pryd hwn allan daeth 
traddodiad i gael ei gyfrif yn fwy fwy amheus, ac 
ansicr. Nid rhyfedd gan hyny i Awgustin honi 
nad oedd mewn un weddi hyderu arno; oddi- 
gerth yn unig pan y dygwyddai fod yn gyffredin- 
ol, ac yn hollol gyson ag ef ei hun. Y diwygwyr 
gan hyny, mewn modd addas a honent nad yw 
traddodiad eithr sylfaen ansicr i adeiladu arno; 
ac mai yr ysgrythyrau santaidd yw yr unig 
egwyddor sylfaenol mewn duwinyddiaeth ag y 
gellir hyderu arni. Mor groesi hyn yw iaith 
traethodau Rhydychenaidd y dyddiau presenol. 
“< Y Beibl, a'r Beibl yn unig, yw crefydd y gwir 
Brotestaniaid.” 

TRAETHAWD, (fraeth,) cyfansoddiad ysgrif- 
enedig ar unrhyw bwnc; yn gwahaniaethu oddi- 
wrth bregeth, yn benaf, yn ei hyd a'i drefn. 
Traethawd y geilw Luc ei Efengyl, a'i Hanes- 
yddiaeth o weithredoedd yr apostolion, Luci, 1; 
AG GU 

TRAGYWYDDOLDEB, (tragywyddol, ). yn 
briodol, parhad heb ddechreu na diwedd iddo. 
Y gwrthwyneb i amser. Mewn ystyr gaeth, 
dichon nad yw tragywyddoldeb amgen duìlwedd- 
iad bodolaeth, neu amgylchiad perthynol i fod- 
olaeth. Yn ei berthynas a Duw, parhad di- 
ddechreu a diddiwedd ydyw; ond yn ei berthyn- 
as ag angylion a dynion, parhad a dechreuad, 
ond heb ddiweddiad iddo ydyw. I ddefnyddio 
ymadroddion ysgrifenydd bywiog, ““ Parhad heb 
rif na chyfrif yn perthyn iddo ydyw. Dyddiau, 
misoedd, a blynyddoedd, ïe, oesoedd, a gollir 
ynddo, megys defnynau yn ymor!  Miliynau o 
filiynau o flynyddoedd; cynifer o flynyddoedd 


TRA 


781 


TRA 


ag sydd o ronynau tywod ar lan y mor, neu o 
ronynau o lwch yn y bellen ddaearol, a'r rhai 
hyny wedi eu lluosogi i'r rhifedi uwchaf oll, ni 
fyddent ddim at dragywyddoldeb. Ni fyddai 
unrhyw gyfartaledd rhyngddynt oll a thragy- 
wyddoldeb; gan y byddent hwy mor sicr o der- 
fynu a diwrnod ; ond ni therfyna tragywyddol- 
deb byth, byth, byth! Llinell beb ddechreuad 
na diweddiad! Cefnfor heb lan iddo yw. tragy- 
wyddoldeb! Och! beth y galwaf ef! Anfeidrol, 


anadnabyddus; rhyw beth nas gall meddwl dyn- | 


ol ei gynwys nac iaith ddynol ei ddarlunio.” 

“ Och! mor fyr ei olwg yw dyn! Mor ddall 
ydyw gyda golwg ar y pethau mwyaf pwysig! 
Mor awyddus y mae ei feddyliau, ei obeithion, a'i 


ofnau, yn ymdrafferthu i ffurfio cynlluniau er | 


dyogelu mwynhad y fory, y flwyddyn i ddyfod, 
neu yr haner cant dyfodol! Nis gwaeth pa un 
a olygom:—ymadroddion cyfystyr ydynt oll; 


nid yw y naill na'r llall o honynt. amgen dim at | 
| golyguiddo weithredu cyn bodoli, yr hyn sydd an- 


dragywyddoldeb. Och! y fath ynfydrwydd yw 
i ni ofalu cymaint am goríf marwol, am fyd dar- 
fodedig, ac am amser terfynel, a chyn lleied am 
y sefyllfa dragywyddol, yn yr hon, wedi terfyn- 


iad y breuddwyd presenol, yr ydymi fyw byth! | 
Wedi byw ddeng mil o flynyddoedd mewn byd | 
arall, pa le y pryd hyny y bydd holl ofalon, ofn- | 


au, a phleserau y byd hwn? Yn mha oleuni y 


bydd i ni edrych y pryd hvny ar y pethau sydd | 
yn awr yn ein llenwi o orfoledd, neu yn ein gor- | 
| ddi-ddiwedd. 


lwytho a thristwch ? Y fath ffiloregau yr ym- 
ddangosant yn ein golwg y pryd hyny! Ac yn 
awr, mewn cymhariaeth, nid ydynt yn ymddang- 
os fawr gwell yn ngolwg yr enaid ag sy'n medd- 
wl yn briodol ac addas am dragywyddoldeb. 
'Tragywyddoldeb! O air ofnadwy; wrth swn 


yr hwn yr ydym megys yn dihuno o gwsg? Yn | 
ei wydd, mor ddiddym yr ymddengys cynghor- | 


ion brenhinoedd, cydfradwriaethau uchel-gais, 
chwyldroadau gwledydd, a thyngedfenau ym- 
erodraethau. Dwys-ystyria, O enaid anfarwol, 


bwysigrwydd y sefyllfa dragywyddol, i'r honi'th 
v Ŵ | Ioan v. 25.—4. Oddiwrth ei anghyfnewidioldeb, 


ddygir yn gyflym gan lifeiriant amser! Gwel 
dy gyd-ddynion yn trengu o'th gwmpas! Yr 
ydwyt yn cymeryd cip olwg ar y golygfeydd 
cyfnewidiol o'th amgylch, ac yn methu a chan- 
fod eu cysondeb na'u dyben. Yr ydwyt, ysgat- 
fydd, yn gofyn paham y gwnawd dyn yn ofer? 
Paham y neidiodd i fywyd yn unig i farw? 
Och? mor fawr yw'th gamsyniad! Yr ydwyt 
yn canfod dyn yn myned trwy borth marwol- 
aeth; ond nid ydwyt yn gweled y byd eang sydd 
o'i flaen! Yr holl lwythau trafferthus, coffad- 
wriaeth pa rai sydd wedi ei hir-golli yma, ydynt 
oll yn bodoli mewn sefyllfa arall, hapusrwydd 
ac annedwyddwch, gwrthrychau a chaffaeliadau 
yr hon sydd yn anfeidrol mwy pwysig na holl 
bethau y bywyd darfodedig hwn. Ai gwir yw 
fod ein dedwyddwch yn y sefyllfa dragywyddol 
yn ymddibynu ar ein dull yn ymddwyn yn y 
fuchedd hon? Yna, pwy a ddichon fynegu pwys 
a gwerth y bywyd presenol? Deffro di yr hwn 
wyt yn cysgu! Deffro di yr hwn sydd yn breu- 
ddwydio am ddyddiau a blynyddoedd ; deffro i fyf- 
yrio oesoedd! Tydi yr hwn sy'n edrych ar deulu, 
plaid, llwyth, detfroi fyfyrio bydoedd cynulled- 
ig! Tydi, yr hwn a erthrymir gan boenau, blin- 
derau, a gwendidau corff gwael, edrych ar gorff 
ÔD 


Î 


ysbrydol, pur, hollol rydd oddiwrth bob rhyw 
wendid allesgedd! Tydi, yr hwn sydd yn claddu 
dy holl obeithion yn y ddaear ar yr hon yr 
ydwyt yn sengi, meddwl am y sefyllfa anfarwol a 
gogoneddus ag sydd i barhau wedi i'r ddaear gael 
ei llosgi, ac i'r defnyddiau gan wir wres doddi! 
O! meddwl am y sefyllfa hono! Bydded i'th 
holl obeithion gydegyfarfod mewn dysgwyliad 
awyddus am fwynhad o'r dedwyddwch, yr hwn 
ni fydd ond yn dechreu pan y bydd holl gyn- 
lluniau mawredd a dedwyddwch daearol wedi 
diflanu, i beidio ag ymddangos mwy!” Orton, 
and Ven, on Elternity. 

TRAGYWYDDOLDEB DUW, yw parhad 
gwastadol ei hanfodiad, heb ddechreuad, diwedd- 
iad, nac olyniad, 

Y mae Duw o dragywyddoldeb yn ddiddechreu. 
Rhaid ei fod felly, neu ynterhaid golyguiddoroddi 
bod iddo ei hun, neu dderbyn ei fodolaeth oddiwrth 
arall. Golygu iddo roddi bod iddo ei hun fyddai 


nichonadwy. Golygiddo dderbuyn ei fod oddi- 
wrth arall fyddai honi fod un araÌl o'i flaen, ac 
uwchlaw iddo, ac o ganlyniad mai hwnw, ac nid 
efeyw Duw. Beth bynag oedd yn y dechreuad, 
rhaid ei fod yn ddiddechreu. Yr oedd Duw felly, 
canys yr ydym yn cael iddo ethol ei bobl, a 
rhoddi grâs i gadw iddynt cyn seiliad y byd, 
Eph.i.4; 2 Tim. î. 9. 

Y mae Duw hefyd ^yd dragywyddoldeb, yn 
Gan na dderbyniodd ei fodolaeth 
oddiwrth neb, y mae yn eglur nad yw yn ymddi- 
bynu ar neb am ei fodolaeth; ac nad oes neb 
uwchlaw iddo, yn gryfach nag ef, i'w ddifodi. 


| Rhaid gan hyny y bydd byth; ac o ganlyniad 
| ei fod mewn ystyr briodol yn dragywyddol. 


Ymddengys hyn yn 

l. Oddiwrth dystiolaeth bendant yr ysgry- 
thyrau santaidd, Deut. xxxiii. 27; Ps. xc. 2; 
Esa. v. 15; 1 Tim. i. 17.—2 Oddiwrth eì enwau ; 
yn neillduol Ehejeh, ydwyf, a Jehofa, 4rglwydd, 
Ex. iii. 14,—3. Oddiwrth ei hollol-annibyniaeth, 


Mal.iii. 6. Y cyfnewidiad mwyaf yw yrun o 
ddim i fod, neu ofodi ddim.—5. Oddiwrth ei 
anfeidrol berffeithrwydd, Job xi. 7. 

Ei fod heb olyniadau amserol (megys blynydd- 
oedd,misoedd, dyddiau, oriau, mynudau, aceiliad- 
au,) sydd eglur; yn 1. Oddiwrth ei fod yn hanfodi 
yn flaenoroli ddechreuad y cyfryw olygiadau, 
Esa. xliii. 18.—2. Oddiwrth anfeidroldeb, ang- 
hyfnewidioldeb, a pherffeithrwydd ei hanfod.— 
3. Oddiwrth ei holl-wybodaeth, gwrthrychau yr 
hon ydynt yr hyn olla fu, y sy, aca ddaw. Y 
mae Duw yn canfod pob peth sydd, heb gyf- 
rwng; pob peth a fu heb adfyfyrdod ; a phob 
peth a ddaw heb arolygiad. Iddo ef nid yw pob 
gwirionedd amgen un golygiad; pob lle amgen 
un pwynt; a phob amser amgen um eiliad, 2 


| Pedriii. 8. 


Y mae yr athrawiaeth hon yn dysgu i ni, yn 
]. Fawredd anfeidrol yr hwn sy yn “ preswylio 
tragywyddoldeb, ac yn dad iddo,” Esa. lvii. 15.— 
2. Fin gwaeledd ni ein hunain, yn nghyd a phob 
creaduriaid eraill, Job xiv. 21; xxv. 6; Ex. xl. 
6; Iago iv. 14 —3. Ddedwyddwch annrhaethol y 
rhai y mae “ Y Duw tragywyddol ” yn Dduw idd- 
ynt, Ps. xlviii. 13, 14.—4. Drueni dirfawr y cyf- 


TRA 


782 


TRA. 


ryw ag sydd yn elynion i'r Duw hwn, Jer. x. 10; 
Heb. x. 31. 

TRAGYWYDDOLDEB Y BYD, yn ol barn 
Aristotle ac amryw eraill, a ddynoda ei hanfod- 
ìad di-ddechreu. Ond y mae y cyfryw olygiad 
yn ymddangos, nid yn unig yn gwbl groes i dyst- 
iolaeth bendant ac eglur gair Duw, ond hefyd 
yn hollol anghyson âg egwyddorion gwir reswm. 
Bod y greadigaeth ddefnyddiol yn hanfodi yn 
mhell cyn creadigaeth dyn, nid yw yn ymddang- 
os nac anysgrytbyrol nac yn afresymol. Ie, tybia 
)laweroedd fod ffeithiau eglur ac, anwadadwy yn 
dyfod yn feunyddiol i'r amlwg ag sydd yn eglur 
ddangos hyny. Yn eu bryd hwy nid oes un angen- 
rheidrwydd 1 olygu yr amgylchiad y cyfeirir ato 
ac y crybwyllir yn ei gylch yn yr adnod gyntaf'o 
lyfr Genesis, megys yn gyfamserol â'r amgylch 
iadau crybwylledig yn yr adnodau dilynol, byd 
ddiwedd y benod; ond gallasai yr amgylchiad 
blaenaf fod wedi cymeryd lle oesoedd lawer yn 
gynarach na'r amgylchìadau olaf. Golygir fod 
darganfodiadau anwadadwy daearddysg (geology,) 
yn eglur brofi mai felly yr oedd; ac nid yw can- 
iatâu hyny, mewn un wedd yn anghyson â'r 
Beibl. Ond nad oedd yn ddiddechreu, a ym- 
ddengys yn l. Trwy ei fod yn cyfnewid yn 
feunyddiol. Beth bynag sydd ddiddechreu sydd 
yn hanfodi o angenrheidrwydd ; ac o ganlyniad 
anorfodadwy, sydd yn rhwym o fod yn anghyf- 
newidiol. Y mae y byd o ran agwedd a ffurf 
yn ddarostyngedig i gyfnewidiadau beunyddiol; 
ac o herwydd hyny cesglir mai annichonadwy 
yw ei fod yn ddiddechreu. 2. Trwy gyflredin- 
olrwydd y.traddodisd yn nghylch ei ddechreuad. 
Coleddir y cyfryw dyb, mewn rhyw ddull neu 
gilydd yn mhlith holl genhedloedd y ddaear, 
gwar ac anwar. Peth rhesymol yw golygu fod 
yr hyn y mae pawb yn ei gyfaddef ac yn eì gredu, 
yn wirionedd. Y mae diweddarwch cymhariaeth- 
ol hanesyddiaeth yn mhertbynas i darddiad 
dechreuol gwahanol genhedloedd y ddaear, yn 
profi nad yw creadigaeth dyn i gael ei osod yn 
mhellach yn ol nag ychydig filoedd o flynydd- 
oedd; ac y mae yr amlygiadau anwadadwy o 
gyfnewidiadau mewn agwedd a ffurf, y rhai a 
gymerasant, ac ydynt yn cymeryd lle yn y 
greadigaeth ddefnyddiol yn feunyddiol, yn eglur 
ddangos nad oedd y byd mewn bod erioed. 

TRAHA, (dra-ha,) balchder, gorhydri, neu 
amryfoldeb, yn ymddangos mewn gwawd, dir- 
myg, a chreulondeb, tuag at eraill, Barn.ix. 24; 
Ps. yìi. l6; Esa. xvi. 6; Joeliii. 10. 

TRAIAN, Gr. Tpiroc ; traean, y drydedd ran, 
Dat. viii. 9. 

TRAIS, (fra-is,) yn 1. Y weithred o fyned ag 
eiddo rhyw un oddiarno o'i anfodd, neu o'i orfodi 
i gyflawnirhyw beth yn groes i'w ewyllys. 2. Yr 
hyn a gymerir neu a ddygir oddiar ryw un, trwy 
othrech neu ormes. Yn yr ystyr flaenaf yr ar- 
ferir y gair pan y dywedir am Grist, “Na thyb- 
iodd yn drais fod yn ogyfuwch â Duw,” Phil, ii. 
6; ond yn yr ystyr olaf yr arferir ef pan y dywed 
yr Arglwydd am dano ei hun, “ Yr wyf yn casâu 
trais yn boeth-offrwm,” Esa. lxi. 8. Llawer a 
feddyliant fod cysegru rhyw gymaint o'r hyn a 
gymerwyd ymaith oddiar eraill trwy drais ac 
anghyfiawnder, yn fath o ddyhuddiant am eu 
pechod ysgeler; ond da a fyddai i'r cyfryw gofio 


mai “yr hwn sydd yn casâu trais yn boeth- 
offrwm yw Duw.” Edr. Gormes, Gorthrymder. 

TRALLOD, (tra-llod,) cyfyngder neu helbul, 
mewnol neu allanol, yn cael eì achosi gan ryw- 
beth anhyfryd, megys afiechyd, colledion, marw- 
olaeth, rhyfel, &c. Cysur mawr yw fod Duw 
yn gorchymyn i ni alw arno ef nydd;trallod ; ac 
yn addaw ein gwaredu; a braint annhraethol yw 
gallu gwneuthur felly y pryd hwnw, mewn modd 
ffyddiog a chywir, Ps. l. 15. Nid oes un achos 
i'r rhai a alluogir i hyny “ofni dim dychryn,” 
Edr. Blinder, Cyfyngder, Ing. h 

TRAMGWYDD, (iram-cwydd,) yu 1. Rhwystr 
wedi ei osod yn fwriadol, neu yn ddifwriad, ar 
ffordd gwr, i'r dyben i fod yn achiysur iddo 
gwympo neu syrthio, Lef. xix. 24. 2. Y codwm, 
neu y cwymp a achlysurir trwy y cyfryw fagl neu 
rwystr, Ps. cxix. 165. Felhyn, mewn ystyr foesol, 
tramgwydd a ddynoda, yn 1. Achlysur diniwed 
neu feius o bechod, Esa. viii, 14; Rhuf. xi. 9; 
Ezec. vii. 19; viii. 30. 2. Y niwed a achlysurir 
trwyddo, Ps. cxix. 165. Y dyledswyddau gor- 
phwysedig ar ddynolryw, gyda golwg ar dram- 
gwyddiau, ydynt yn l. Gofalu am beidio a'u 
rhoddi, 2. Gofalu am eu symud ymaith mor 
gynted ag y byddo modd, os dygwyddir eu 
rhoddi. 3. Gofalu am beidio a'u cymeryd. Mor 
hyfryd fyddai byw ar y ddaear, mewn byd ac 
eglwys, pe byddai pawb yn ofalus am wneuthur 
y pethau hyn. 

TRANC, dinystr, neu derfyniad hollol, Hos. 
xiii. 14. Tybir fod y gair yn gyfansawdd, o (ra, 
hollol, ac anc, angau. Angcor y gelwir angau 
yn y Gernywaeg. 

TRANCEDIGAETH, (trancedig,) terfyniad 
hollol, neu y weithred o derfynu ; marwolaeth, 
Ps. lxxxviii. 15. 

TRAS, cystlwn, perthynas, carenydd. 

TRAWSDER, neu 7rawsedd, (traws,) yn 1. 
Ymadrodd croes, gwrthwynebus, taeog, anwir- 
eddus. Fel hyn y dywed y Psalmydd, “ Gau- 


dystion, a'r rhai a adroddant. drawsder a gyfod- 


asant i'm herbyn,” Ps. xxvii. 12. Edr. 1 Sam. 
xxii, 18; Marc xiv. 56.—2. Gweithred anghyf- 
iawn, ormesol, orthrechol, greulawn, Ps. lxxii. 
14. “Hyn ni wel yr Arglwydd yn Israel; am 
nad ydynt hwy yn ei chymeradwyo, ei chaniatau, 
na'i chyfìawni, Num. xxiii. 21. Un o'u nodau 
gwahaniaethol yw eu bod yn “gwrthod elw 
trawsder,”' Esa. xxxiii. 15. Edr. Trats. 
TRAWS-SYLWEDDIAD, (1raws-sylwedd,) 
sylwedd-newidiad; cyfnewidiad sylwedd y bara 
a'r gwin, yn y cymun (yn ol barn y pabyddion,) 
ar waith yr offeiriad yn eu cysegru, yn wir gorff 
a gwaed Crist. Y sylfaen ar yr hon y ffugiant 
adeiladu eu tyb wag, ydynt eiriau ein Hiachawd- 
wr, ar sefydliad yr ordinhad; sef, ““ Hwn yw fy 
nghorff” —“ Hwn yw fy ngwaed.” Ond bod y 
geiriau hyn i'w deall yn gyffelybiaethol, ac nid 
yn briodol, sydd amlwg i bob dyn di-ragfarn, 
nid yn unig oddiwrth natur a dyben yr ordinhad, 
ond hefyd oddiwrth dystiolaeth anorchfygol ei 
synhwyrau corfforol wrth gyfranogi o honi. 
Cofio marwolaeth yr Arglwydd, a'i dangos, yn 
ei natur, ei dull, a'i hamcanion, ac nid ei hunan- 
laethu, yw dybenion gosodiad, a gweinyddiad yr 
ordinhad, 1 Cor. xi. 24, 25. Wrth gyfranogi o 
honi, gwir a phriodol fara a gwin y mae ei» 


TRE 


783 


TRE 


EE — - 


llygaid yn eu gweled; ein dwylaw yn eu teimlo; 
a'n genau yn eu harchwaethu; heb unrhyw gyf- 
newidiad pa bynag yn eu sylwedd, eu blâs, na'u 
heffeithiau. Rhaid gan hyny fyddai ini roddi'r 
celwydd i'n synhwyrau, cyn y gallem ganiatau 
athrawiaeth ddisail y traws-sylweddiad. Heblaw 
hyny byddem tan angenrheidrwyddi ganiatau 
fod coríf Crist ar yr un pryd yn y nef, ac mewn 
miloedd o leoedd gwahanol ar y ddaear; yr hyn 
sydd annichonadwy, heb ganiatau hefyd ei fod 
yn hollbresenol, h.y., yn ddwyfol. Y mae y 
golygiad tan sylw mor afresymol fel nad yw yn 
teilynou ychwaneg o wrthwynebiad. Edrych 


' Cymun, Pabyddiaeth, Swper yr Arglwydd; also, 


Smith's Errors of the Church of Rome, Dial. VI; 
Kidder's Messiah. Part III. p. 80; Brown's 
Compendium, p. 613. 

TREF, (£re,) Cal. “»t, tir; Heb. syp, sur, 
oppidum: 1. Ty neu drigfa, megys Tre Fran, 
Tre Ithel.—2. Pentwr rheolaidd o dai, cyffelyb 
i ddinas, wedi eu cyfenwi ar enw eu sylfaenydd, 
megys Tre Deger, Tre Fadog, Tre Forris, &c. 

TREFTADAETH, (trefad,) etifeddiaeth 
dreigledig o dad i fab. 

TREFN, (tref,) Heb. nym, tur; rheol sefydlog. 

Gan ei bod yn arbed traula thrafferth, yn 
gystal ag yn tueddu i sicrhau llwyddiant yr am- 
can mewn golwg, y mae trefn yn fuddiol, ac yn 
gwbl angenrheidiol yn erlyniad pob gorchwyl, 
tymhorol ac ysbrydol. Hebddi ni wneir ond 
ychydig, na'r ychydig hwnw yn olygus, nac i 
ateb fawr dyben. “ Gwneler pob peth, gan 
hyny, yn weddaidd ac mewn trefn.” 

Dylem ymgyrhaedd yn ofalus at drefn, yn 1. 
Yn ffurfiad ein hegwyddorion a'n golygiadau, 
2 Tim. i.13; Iagoi. 8.—2. Yn llywodraethiad 
ein tymherau, Diar. xvii. 14; Eph. iv. 31.—3. 
Yn rheoleiddiad ein geiriau a'n hymadroddion, 
Ps. xxxix. 1; Eph v. 4.—4. Yn llywyddiad ein 
hymddygiadau a'n harferion, Col. iv. 8; Phil. 
i. 27; 2 Pedr i. 5.—5. Yn nghyflead a dosbarth- 
iad ein hamser, Ps. xc. 12; Preg.iii. 1.—6. Yn 
nhrafodaet) ein holl achosion teuluaidd a bydol, 
Diar. xxii. 29; Math. xii. 25.—7. Yn yr arfer- 
iad o fwydydd a diodydd, yn nghyd â phobrhyw 
fwyniant anianol, 1 Cor. ix. 27; Gal. v. 19—22. 
8. Yn y cyflawniad o holl ddyledswyddau cref- 
ydd, 1 Cor. xiv. 39, 40. 

Fel anogaethau i ymgyrhaedd at drefn yn ein 
holl ymdriniaethau a'n gorchwylion crefyddol 
a bydol, byddai yn fuddiol i ni gofio, 1 Gorch- 
ymyn Duw, 1 Cor. xiv. 40.—2. Ei esiampl, 
1 Cor. xiv. 33; Eph. v. l.—3. Y manteision 
cysylltiedig â hyny; yn mhlith pethau eraill 
bydd ymlyniad wrth drefn yn tueddu i ddi- 
wygio ein hesgeulusdod o amryw ddyledswydd- 
au, yn gystal ag i ragflaenu brys a byrbwyll- 
dra yn y cyflawniad o honynt; yr hyn yn aml 
yw'r achos o'n dinystr a'n hanmherffeithiad. 
Edr. Canu Mawl, Pregeth, Rheol. 

TREFNYDDION, (trefnydd,) enw a gymhwys- 
wyd ar y cyntaf yn Rhufain, yn amser Nero, at 
feddygon, neu physygwyr, y rhai a gynycient 
symleiddio y gelfyddyd feddygol, trwy sefydlu 
rheolau ymborthiad, a thrwy weinyddiad trefn- 
us cyffyriau i'r cleifion. 

Yn mhlith y pabyddion yn Ffrainc yn y ddwy- 
fed ganrif ar bymtheg y dechreuwyd cymhwyso 


_ 


yr enw Trefnyddion gyntaf at grefyddwyr. Yn 
canfod aflwyddiant eu blaenafiaid yn eu hym- 
drechion i ddarostwng Protestaniaeth, amryw o'r 
doctoriaid pabaidd a fabwysiadasant drefniadau 
newyddion, i'r dyben i'w gwrthwynebu; yr hyn 
a achlysurodd iddynt gael yr enw Trefnyddion, 
Oddiwrth eu gwahanol ddull o ymosod ar eu 
gwrthwynebwyr gellir eu dosbarthu yn ddwy 
fintai; sef yn gyntaf, y rhai a alwent ar y Pro- 
testaniaid i brofi eu hegwyddorion, bob yn un ac 
un, frwy ysgrythyrau pendant, heb ganiatau 
rhyddid iddynt i'w hegluro, ymresymu arnynt, 
nac i dynu unrhyw gasgliadau oddiwrthynt. O'r 
cyfryw yr oedd yr Iesuad Veron; y gwrthgiliwr 
Protestanaidd, Nibusius; a'r Cardinal Richlieu, 
Yn ail, y rhai a farnent mai y ffordd oreu i os- 
tegu eu gwrthwynebwyr ydoedd, trwy wneuthur 
ymosodiad uniongyrchol arnynt, ar sail rhyw 
egwyddor gyffredin, neu brif reswm, galluog o 
gael ei gymhwyso at yr holl bynciau mewn dadl; 
megys rhagderfyniadau ysgrifol — bucheddau 
halogedig y tywysogion Protestanaidd a encil- 
iasant o eglwys Rhufain—drygedd rhwygiad— 
golygiadau gwahanol y Protestaniaid o barth 
athrawiaeth a dysgybiaeth, yn nghyd âc unífurf- 
iaeth y pabyddion, mewn barn ac ymarferion. 
Trwy wasgu arnynt y naill neu y llall o'r pethau 
hyn, dysgwylient eu gwneuthur yn fud, a'u llwyr- 
orchfygu. Ond wedi'r cwbl y mae yn eglur na 
bu eu dysgwyliad ond ofer a gwag. 

Yn yr un ganrif yr ydym yn darllen hefyd am 
Drefnyddion Protestanaidd. Yn amser Cromwell 
y mae Spencer, Llyfr-gellydd Coleg Sion, yn 
crybwyll am Ail-fedyddwyr a Threfnyddion 
gwledig, brygawthiol, y rhai a ystyrient bob 
math o flodau araethyddol mewn pregethau, 
megys “'chwyn drewedig;” ac yn y llyfr a 
gyfeuwir “Cyntedd y Cenhedloedd,” (7Ae Court 
of the Gentiles.) Y mae Mr. Gale hefyd yn 
crybwyll am blaid o ““Drefnyddion Newyddion.” 
Y pryd hwnw, megys yn y dyddiau presenol, yr 
oedd yr enw Trefnyddion yn cael ei ddefnyddio 
yn fynych mewn ffordd o wawd a_ dirmyg ar y 
cyfryw bersonau, (pwy bynag a fyddent,) a ry- 
fygenti fyned allan o'r ffordd gyffredin, yn eu 
sel dros grefydd bur a dihalog. Hyn yn ddiau 
a barodd i'r dysgedig a'r enwog ysgrifenydd a 
hanesydd, Dr. Calamy, i ddywedyd, ““ Mai Trefn- 
yddion y gelwid holl bleidwyr Duw a chrefydd 
bur.” Felhyn yn Lloegr, Trefnydd, (AMethodist,) 
y gelwir pob gweinidog a Christion anghyoedd, 
yn ac oddiallan i'r Eglwys Wladol, bynod am 
ei frwdfrydedd dros grefydd fywiol a buchedd 
santaidd. 

Yn briodol, pa fodd bynag, cymhwysir yr enw 
Trefnyddion yn gyffredin yn y dyddiau hyn at 
ganlynwyr parchus a lluosog y diweddar feistr- 
iaid Sior Whitefield ac Ioan Wesley ; yn neilldu- 
ol canlynwyr yr olaf, y rhai (oddigerth yn 
Nghymru yn unig) ydynt y dosbarth lluosocaf 
o lawer o'r Trefnyddion. 

Y mae yn deilwng o sylw neillduol, yn y lle 
hwn, nad yw y Trefnyddion, yn briodol, nac yn 
eglwyswyr caeth, nac ychwaith yn ymneilldu- 
wyr rheolaidd; eithr mai canol-barth rhwng y 
ddau ydynt. 

Cafodd Trefnyddiaeth ddiweddar, (Modern 
Methodiam,) ei sefydla yn Rhydychain, yn y 


TRE 


784 


TRE 


— Nr 


_ Zz 


flwyddyn 1729, can y Meistriaid Ioan a_ Siarls 
Wesley, Richard Morgan, a Mr. Kirkman, myfyr 
wyr yn ngholeg Merton, y rhai a gytunasant i 
gyfarfod yn rheolaidd, ar wahanol brydnawnau 
o'r wythnos, i'r dybeni ddarllen y Testament 
Groeg, i ymddiddan yn nghylch crefydd, ac i 
gyd-weddio. Yn fuan wedi hyn rhoddasant 
genad i ddau neu drio ysgolheigion Mr. Ioan 
Wesley, ac un o eiddo Mr. Siarls Wesley, i fod 
yn bresenol yn y cyfarfodydd.  Dechreuasant y 
pryd hwn ymweled a'r cleifion, ac a'r carcharor- 
ion yn y castell. Oddeutu dwy flynedd ar ol 
hyn unodd Mr. Ingham, Mr. Broughton, a Mr. 
Hervey, â hwynt; ac yn 1795, yn ddeunaw 
mlwydd oed, yr enwog Sior Whitfield. Yn awr 
yr oeddynt yn bedwar ar ddeg o rifedi. Bu pryd- 
ferthwch moesol eu hymddygiadau, ac efallai 
eu trefnusrwydd, yn nosbarthiad eu hamser, yn 
achlysur i un o fyfyrwyr coleg Eglwys Crist 
ddywedyd am danynt, (gan gyfeirio at y Trefn- 
yddion Meddygol yn Rhufain,) “ Wele blaid 
newydd o Drefnyddion wedi cyfodi.” Hyn tebyg- 
ol, oedd yr achlysur cyntefig o gymhwyso yr enw 
Trefnyddion atynt. 

Oddiamgylch yr amser y cafodd y gymdeithas 
hon ei ffurfio gyntaf, dywedir fod Lloegr yn go- 
gwyddo yn gyflym at anffyddiaeth. Y mae yn 
dygwydd, nis gwn pa fodd, (medd Esgob Butler,) 
fod llawer yn y dyddiau hyn yn cyfrif Cristion- 
ogaeth yn destun annheilwng i ymofyn yn ei 
chylch. Yr ydys o'r diwedd wedi penderfynu 
nad yw amgen twyll; ac o ganlyniad trinir hi 
yn gyfatebol. Yn mhlith dysgedigion yr oes 
hon yr ydys megys wedi cytuno i'w gosod i 
fyny yn wrthrych gwawd a dirmyg, mewn ffordd 
o ataliad am eigwaith cyhyd o amser yn terfysgu 
ac yn rhwystro mwyniant pechod. Y mae pob 
sail i feddwl bod y Trefnyddion yn oíferynol 
i atal y cenllif hwn rhag rhedeg yn mlaen, Heb- 
law hyny, bu y tlodion a'r cleifion yn gyfranog- 
ion o'u haelioni i raddau helaeth. Cwtogodd 
Mr. Wesley ar ei draul ei hun yn fawr, a sef- 
ydlodd gyllid er diwallu anghenion y tlodion, 
Mor llwyddianus oedd y cynllun fel y cynydd- 
odd y gyllidaeth yn ebrwydd i bedwar ugain o 
bunoedd yn y flwyddyn. Gallasid yn rhesymol 
ddisgwyl i'r cyfryw ymddygiad enill iddynt gy- 
meradwyaeth a chanmoliaeth gyffredinol; ond 
yn groes i hyny y dygwyddodd. Yn lle canmol- 
iaeth cawsant eu gosod tan radd o erledigaeth. 
Rhai o benaethiaid y brif-ysgol a ddechreuasant 
gyfryngu; a chyhoeddwyd “fod blaenoriaid y 
coleg yn penderfynu dinystrio'r gymdeithas 
dduwiol.” Cawsant eunoddi a'u cefnogi, pa fodd 
bynag, gan rai gwyr dysgedig arhinweddol; ac 
felly parhaodd y gymdeithas i fodoli ; er iddi gael 
colled drom yn 1730, trwy farwolaeth Mr, Mor- 
gan; yr hwn, fel y dywedir, oedd ei sylfaenydd. 

Yn Hydref, 1735, Ioan a Siarls Wesley, Mr. 
Ingbam, a Mr. Delamotte, mabi fasnachwr o 
Gaerludd, a fordwyasanti Georgia, i'r dyben i 
bregethu yr efengyl i'r Indiaid, Ar y cyntaf 
cawsant dderbyniad croesawus ; ond yn ebrwydd 
collasant serchiadau'r bobl; ac o herwydd rhyw 
anghytundeb rhyngddo â'r trysorydd, gorfu ar 
Mr. Wesley ddychwelyd i Loegr. Yn fuan, pa 
fodd bynag, cymerodd Mr, Whitfield ej le ef; ac 
y.mae llafur y gwr enwog hwnw yn y parthau 


hyny o'r byd mor adnabyddus, fel nad oes angen- 
rheidrwydd crybwyll yn eu cylcb. 

Ar ddychweliad Mr. Whitfield yn ol yr ail 
waith o America, cymerodd amrywiaeth barn 
yn nghylch athrawiaethau crefydd, le rhyng- 
ddo ef â'i gyfaill Mr. Wesley. Cyhoeddodd 
y blaenaf ei hollol gydsyniad a'r egwyddor- 
ion Calfinaidd, a'r olaf ei ymlyniad diysgog wrth 
eiddo Iago Arminus. _ Bu hyn yn achlysur idd- 
ynt ymadael a'u gilydd, o rwyg yn y gymdeithas, 
ac o sefydliad dau fath o Drefnyddion; y rhai a 
wahaniaethir wrth yr enwau Trefnyddion Armin- 
aidd, neu Wesleyaidd, a Threfnyddion Calfinaidd, 
neu Whitfieldaidd.. Cyhoeddodd Mr. Wesley 
lyfrau yn ffafr peffeithrwydd ; prynedigaeth 
gyffredinol; ac yn erbyn etholedigaeth bersonol 
a diamodol i fywyd tragywyddol; yr hon athraw- 
iaeth yr oedd Mr. Whitfield yn ei chredu, a'i 
phleidio yn wresog, gan wrthwynebu, o ganlyn- 
iad, olygiad prynedigaeth gyffredinol. Er hyn 
oll yr oedd y ddau wr enwog hyn, fel pob gwir 
Gristionogion, yn cytuno yn eu golygiadau yn 
nghylch llawer mwy o bethau nag yr oeddynt 
yn gwahaniaethu yn eu cylch; ac ysgatfydd, 
gellir dywedyd eu bod yn gytunol yn y pethau 
penaf; gan eu bod eill deuoedd yn credu yr 
angenrheidrwydd anhebgorol o iawn, er dyogelu 
anrhydedd Duw fel gosodwr cyfraith, yn y 
gweinyddiad o faddeuant, a phob rhyw ffafrau i 
bechaduriaid; yn gystal a'r angenrheidrwydd 
anhebgorol o waith yr Ysbryd Glan ar yr enaid, 
er cyfnewid pechadur, a'i wneuthur yn greadur 
newydd, awyddus i weithredoedd da. Mewn 
cymhariaeth i'r rhai hyn golygir nad yw yr holl 
bynciau dadleugar eraill rhwng Cristionog- 
ion (er mor bwysig yw llawer o honynt) i'w 
hystyried eithr megys pynciau ail-raddog, yn 
tarddu yn naturiol oddiwrthynt, ac wedi eu seil- 
law arnynt. 

Ar ol yr ymraniad rhag-grybwylledig pregeth - 
odd Mr. Wesley yn y Tawdd-dy (Foundry) lle 
ni phregethodd Mr. Whitfield ond un unwaith 
yn unig. Yr olaf a bregethodd o hyny allan i 
gynulleidfaoeddlluosog yn y prif-ffyrdda'r caeau ; 
ac yn ebrwydd wedi hyny, mewn cysylltiad â 
Mr. Cennic, ac un neu ddau arall, efe a. gododd 
adail newydd, yn Nghoedwig y Brenin (Kings- 
wood,) yn sir Gaerloyw, lle y sefydlodd athrofa 
yn ífafr pregethwyr Calfinaidd. 

Gyda golwg ar ganlynwyr Mr. Whitfield, 
(oddigerth ychydig gynulleidfaoedd yn Nghaer- 
ludd, Caerodor, &c.; y capelau tan gyfarwyddyd 
ymddiriedolwyr y ddiweddar Arglwyddes Hunt- 
ingdon; yn nghyd â'r Trefnyddion Cymreig,) 
gellir sylwi iddynt, yn gyffredinol, ar ol marwol- 
aeth eu blaenor, uno naill ai â'r Annibynwyr, neu 
ynte â'r blaid efengylaidd yn yr Eglwys Wladol. 
Ond am ganlynwyr Mr. Wesley, y maent yn ym- 
gadw yn hollol ar eu pen eu hunain, yn wahanol 
oddiwrth bob pleidiau crefyddol eraill; ac wedi 
cynyddu yn goríf cryf a lluosog iawn, cyn ac ar ol 
marwolaeth eu sylfaenydd. Yn mherthynas i'w 
tybiau crefyddol, gofynir yn nghofnodau y gyn- 
adledd a gynaliwyd yn y flwyddyn 1744, “ Onid 
ydym yn ddiarwybod ini ein hunain wedi go- 
gwyddo yn ormodol at Galfiniaeth ac at Antinom- 
iaeth!” Atebiad y ddau ofyniad ydyw, “' Yr 
ydym yn ofni ein bod,” 


TRE 


785 


TRE 


Yn y rhan gyntaf o gy 
Mr. Wesley i wyr o reswm a chrefydd, (yr hwn 
gyda llaw a gyfansoddwyd ganddo yn ofalus, ac 
nid yw yn sicr yn gogwyddo yn ormodol at 
Galfiniaeth,) y mae yn dywedyd, Y mae'r 
cwbl a ddysgir genyf yn golygu naill ai natur ac 
amod cyfiawnhad, neu natur ac amod iechydwr- 
iaeth ; natur cyfiawnhad a ffydd gadwedigol, neu 
Awdwr ffydd ac iechydwriaeth.” Yn 

l. Natur cyfiawnhad. Y cyfiawnhad yr hwn 
y mae yr erthyglau a'r Homiliau yn crybwyll 
am dano, sy'n golygu maddeuant personol, 
maddeuant pechod ; ac o ganlyniad cymeradwy- 

'aeth gyda Duw, Rhuf. iii. 26. Yr wyf yn credu 
mai yr amod hwn yw ffydd, Rhuf. iv. 5, &. Fy 
meddwl yw, nid yn unig, fod yn annichonadwy 
ein cyfiawnhau heb ffydd ; ond befyd mor gynted 
ag y mae neb yn meddu gwir ffydd, ei fod, y 
mynud bwnw, yn cael ei gyfiawnhau. Y mae 
gweithredoedd da yn canlyn y ffydd hon; ond 
nid allant fod yn ei rhagflaenu, Luc vi. 43. 

2. Wrth iechydwriaeth yr wyf yn deall, nid yn 
unig, yn ol y golygiad cyffredin, waredigaeth 
oddiwrth bechod, ond hefyd adnewyddiad yr 
enaid ar ddelw Duw, mewn cyfiawnder a gwir 
santeiddrwydd. Y mae hyn yn cynwys pob 
tymher santaidd a nefol, pob ymddygiad sant- 
aidd. 

3. Ffydd sydd brawf goruchnaturiol, neu ar- 
gyhoeddiad (eXevyo0c, ) o bethau anweledig, me- 
gys pethau wedi myned heibio, ì ddyfod, neu 
bethau ysbrydol. Ffydd gyfiawnhaol sydd yn 
cynwys hyder ac ymddiried yn Nghrist, yr hwn 
a'm carodd, ac a'i rhoddes ei hun droswyf. Y 
mynud y credo pechadur edifeiriol hyn, y mae 
Duw yn maddeu iddo, ac yn ei ryddhau. Ac 
mor gynted ag y tystiolaetho'r Ysbryd Glaniddo 
fod ei bechod wedi ei faddeu, neu ei fod wedi ei 
gyfiawnhau, ymaewedi eiachub. Y maegwahan- 
ol olygiadau, modd bynag, yn nghylch y tystiol- 
aethad hwn o eiddo'r Ysbryd Glan. Y mae rhai 
yn golygu ei fod yn gynwysedig yn unig mewn 
hyder ein bod wedi ein cyfnewid; ond y mae 
y dynion callaf yn golygu fod yn angenrheid- 
iol fod y cyfryw hyder wedi ei sylfaenu ar 
brawf; fel y mae yr apostol yn ymresymu, 
1 Ioan iii. 14. 

4. Duw yn unig, medd Mr. Wesley, yw awdwr 
ffydd ac iechydwriaeth. Efe sydd yn gweithio 
ynom ewyllysio a gweithredu. Efe yn unig yw 
rhoddwr pob rhodd ddaionus, ac unig awdwr pob 
gweithred dda. Yn y dyn nid oes na gallu na 
haeddiant; ond megys mai yn Mab Duw, yn yr 
hyn a wnaeth ac a ddyoddefodd drosom y mae yr 
haeddiant; felly hefyd, yn yr Ysbryd Glan y 
mae yr holl allu. Herwydd hyn, i'r dyben i 
gredu i iechydwriaeth, y mae yn gwbl angen- 
rheidiol derbyn yr Ysbryd Glan. 

Gyda golwg ar bechod gwreiddiol, ewyllys 
rydd, cyfiawnhad, gweithredoedd da, a gweith- 
redoedd cyn cyfiawnhad, y mae Mr. Wesley yn 
cyfeirio ei ganlynwyr at yr hyn a ddywedir ar y 
pethau hyn yn y nawfed, y ddegfed, yr unfed ar 
ddeg, y ddeuddegfed, a'r drydedd ar ddeg er- 
thygl o eiddo Eglwys Loegr. 

Un o bregethwyr Mr. Wesley sydd yn tyst- 
iolaethu yn y modd canlynol yn mherthynas iddo 
ef a'i olygiadau ;——'' Fel cynllun cyffredinol iech- 


farchiad ychwanegol 


ydwriaeth, golygai ef yr efengyl fel amlygiad 
cyson â natur Duwío'r perffeithderau dwyfol, 
yn yr hon y mae'r holl briodoliaethau dwyfol yn 
cydgordio ac yn tywynu gyda dysgleirdeb an- 
nhraethol. Fel moddion er cyrhaeddyd dyben, 
ymddangosai yr efengyl iddo ef yn meddianu 
cymaint o addasrwydd er ateb dyben ei gosod- 
iad, ag a ganfyddir yn nghyfansoddiad cyrff 
naturiol, neu yn ngwahanol weithrediadau anian, 
oddiwrth ba rai yr ydym yn tynu rhesymau dros 
hanfodiad Duw. _ Ystyriai ef yr efengyl fel gor- 
uchwyliaeth trugaredd i ddynion, yn dal allan 
faddeuant—maddeuant rhad, i bawb a edifar- 
hant, ac a gredant yn Nghrist Iesu. Credai ef 
fod yr efengyl yn gorchymyn santeiddrwydd 
cyffredinol, yn gystal mewn calon ac ymarwedd- 
iad. Dangosai efe feddwl cyfarwydd yn oraclau 
Duw, a thra adnabyddus o'r natur ddynol, 
Dadleuai mai y cam cyntaf tuag at fod yn Grist- 
ion, yw edifeirwch ; ac hyd nes argyhoedder dyn 
o ddrwg pechod, ac y byddo yn benderfynol i 
ymwrthod ag ef, ac i'w lwyradael; hyd nes yr 
argyhoedder ef o brydferthwch santeiddrwydd, 
ac o wir ddymunoldeb cyflwr o gymod â Duw, 
nad yw efe yn barod i dderbyn Crist. Credai 
hefyd mewn cysondeb â'r ymadrodd, “ Edifeir- 
wch tuag at Dduw, a ffydd tuag at ein Har- 
glwydd 'Iesu Grist, Act. xx. 20, 21; mai yr 
ail gam pwysig yw ffydd. Wrth egluro santeidd- ; 
iad, yr oedd efe yn ofalusi'w wahaniaethu oddi- 
wrth gyfiawnhad, neu faddeuant pechod. Oyf- 
iawnhad sydd yn ein dwyn i gyflwr o ras a ffafr 
gyda Duw, ac yn gosod sylfaen santeiddiad, neu 
santeiddrwydd Cristionogol yn ei holl eangder. 
Cyfodwyd llawer o ddadwrdd yn ei erbyn ef o 
herwydd ei fod yn galw ei olygiad yn nghylch 
santeiddiad yn berffeithrwydd; ond yr oedd efe 
yn fynych yn egluro ei olygiad wrth arfer y gair 
hwnw. Wrtho y golygir, y fath radd o gariad 
at Dduw, ac o gariad at ddyn; y fath radd o 
gariad at gyfiawnder, gwirionedd, santeidd- 
rwydd, a phurdeb, ag a symudo ymaith o'r galon 
bob tueddiad gwrthwynebol tuag at Dduw a 
dyn; ac mai hyn a ddylai fod ansawdd ein me- 
ddwl yn mhob cyflwr ac amgylchiad, yn y fuch- 
edd hon. Honai mai Duw'r cariad yw Duw, 
nid irai, ond i bawb o'i greaduriaid; ei fod ef, 
yr hwn yw Tad pawb oll, yr hwn a wnaeth bawb 
oll, a'r hwn sydd yn dal yr un berthynas a 
phawb o'i greaduriaiaid, yn eu caru hwynt oll; 
iddo garu y byd, a rhoddi ei Fab yn bridwerth 
dros bawb, yn ddiwahaniaeth. Ymddangosai 
iddo ef fod darlunio Duw yn bleidiol, megys yn 
cyfyngu ei gariad i ychydig, yn hollol annheilwng 
o'r golygiadau a goleddir genym gyda golwg ar - 
y Duwdod. Honai efe i Grist farw dros holl 
ddynolryw; ei fod i gael ei gynyg i bawb; fod 
pawb i gael gwahoddiad ato; ac y dichon pawb 
a ddeuant ato yn y llwybr gosodedig, gyfranogi 
o'r bendithion sydd yn drysoredig ynddo. Gol- 
ygai ef fod gras digonol wedi ei roddi i bawb, a 
hyny yn y ffordd a'r dull goreu i effeithio y 
meddwl. Nid oedd efe yn credu fod iechydwr- 
iaeth i'w chael trwy weithredoedd. Mor bell 
oedd efe o osod gweithredoedd da yn lle gwaed 
Crist, fel nad oedd ef yn ceisio iddynt ond eu lle 
priodol, Ystyriai hwynt yn unig fel ffrwyth 
ffydd fywiog a gweithgar, ac fel rheol a mesur 


TRE 786 


TRE. 


y wobr a dderbynir genym; canys caiff pob un 
ei obrwyo, nid am ei weithredoedd, ond yn ol 
eu graddau a'u mesur.  Priodolai efe Foll ogon- 
iant iechydwriaeth dyn, o'r dechreu i'r diwedd, 
i Dduw yn unig. Credai efe na buasai dyn byth 
yn dychwelyd at yr Avglwydd, oni buasal i 
Dduw yn gyntaf ddechreu y gwaith. Mynych 
y dywedai fod dynesiadau blaenaf gras at y 
meddw], yn anwrthwynebol; hyny yw, fod yn 
annichonadwy i ddyn lai na chanfod ei fod yn 
bechadur; bod Duw mewn amrywiol ffyrdd yn 
deffroi ei gydwybod, ac nas dichon, boddlon neu 
anfoddlon a fyddo, gadw y cyfryw argyhoedd- 
iadau rhag dynesu at ei feddwl.” 

I'r dyben i gynorthwyo y darllenydd i ffurfio 
golygiadau cywirach yn mherthynas i olygiadau 
Mr. Wesley, nyni a gynygiwn i'w sylw ychydig 
o ofyniadau ac atebion, megys y maent wedi eu 
gosod ar lawr yn nghofnodion y Gynadledd.— 
Gof. 1. “Yn mha ystyr y mae pechod Adda yn 
gyfrifedig i holl ddynolryw ?”. Ateb. “ Yn Adda 
y mae pawb yn meirw,” hyny yw, yn 1. Y pryd 
hwnw y daeth ein cyrff yn farwol. 2. Y bu 
ein heneidiau feirw, hyny yw, y cawsant eu hys- 
gar oddiwrth Dduw. Herwydd hyn, yn 3. Yr 
ydym oll wedi ein geni mewn canlyniad â natur 
lygredig, ddieflig. 4. Yr ydym yn blant digof- 
aint, yn agored i farwolaeth dîagywyddol, Rhuf. 
v. 18; Eph.ii. 3. Gof. 2. “Yn mha ystyr y 
mae cyfiawnder Crist yn gyrifedig i holl ddyn- 
olryw, neu i gredinwyr?” Ateb. “ Nid ydym 
yn cael fod yr Ysgrythyr mewn modd pendant 
yn honi fod cyfiawnder Crist yn cael ei gyfrif ì 
neb; er ein bod yn cael fod ffydd yn cael ei 
chyfrif yn gyfiawnder. Yr ydym yn golygu mai 
meddwl y geiriau, “Megys trwy gamwedd un y 
. daeth barn ar bob dyn i gondemniad; felly 

hefyd trwy gyfiawnder un y daeth y dawn ar 
bob dyn i gyfiawnhad bywyd. Oblegyd megys 
trwy anufydd-dod un dyn y gwnaethpwyd llawer 
yn bechaduriaid; felly trwy ufydd-dod un y 
gwneir llawer yn gyfiawn,' yw, mai trwy haedd 
edigaethau Crist y mae holl ddynolryw wedi eu 
cyflawn ryddhau oddiwrth euogrwydd pechod 
gweithredol Adda.” Gof. 89. “* A ellir colli ffydd 
oddigerth trwy am-ufydd-dod ?” Ateb. “ Na 
ellir.” Yn gyntaf, y mae y credadyn yn an- 
ufyddhau yn fewnol; yn gogwyddo yn ei galon 
at bechod; yna y mae ei gymundeb â Duw yn 
cael ei atal, hyny yw, y mae yn colli ei ffydd. 
Wedi hyn gall syrthio i bechod cyhoeddus, gan 
ei fod yn awr yn wan, ac fel dyn arall. Gof. 4. 
“' Beth sydd yn gynwysedig mewn bod yn Grist- 
ion perffaith ?”. Ateb. ““ Caru yr Arglwydd ein 
Duw a'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl 
enaid, ac a'n holl nerth.” Gof. 5. “ A yw hyn 
yn cynwys fod pob pechod mewnol wedi ei ddi- 
fodi, neu ei gymeryd ymaith?” Ateb, “Yn 
ddiameu y mae; pe amgen pa fodd y gellir dy- 
wedyd ein bod wedi ein gwaredu oddiwrth ein 
holl aflendid?” Ezec. xxxvi. 29. Gof. 6. “Pa 
gymaint a ganiateir gan ein brodyr, y rhai a 
wahaniaethant yn eu golygiadau oddiwrthym ni, 
yn nghylch santeiddiad hollol?” Ateb. “'Caniat- 
ant, yn l, Y rhaid i bawb o'r cadwedigion gael 
eu hollol santeiddio yn angau. 2. Hyd hyny, 
fod y credadyn yn cynhyddu yn feunyddiol | 
mewn gras, ac yn dyfod yn nes nes at berffeith- | 


rwydd. 3. Y dylai efe yn wastadol at hyn ac 
i anog pawb i wneuthur yr un modd.” 7. “Pa 
gymaint yr ydym ni yn ei ganiatauiddynt hwy?” 
Ateb. Yn 1. “ Nad oedd llaweroedd o'r rhai a 
fuont feirw mewn ffydd, ïe, nad oedd y rhan 
amlaf o honynt wedi eu santeiddio yn gwbl oll— 
nad oeddynt wedi eu perffeithio mewn cariad, 
hyd o fewn ychydig cyn eu marwolaeth. 2. Bod 
y gair santeiddio yu cael ei gymhwyso yn was- 
tad gan Paul, at bawb a gyfiawnhawyd—pawb 
ag oeddynt yn gwir gredu. 8. Mai yn anfynych, 
os un amser, y golygai efe wrth y gair hwn, 
waredigaeth holiol oddiwrth bob pechod. 4. O 
ganlyniad, nad addas yw ei arfer yn yr ystyr 
hon, heb ychwanegu y gair hollol, cyflawn, neu 
ryw air cyffelyb ato. 5. Mai yn gyffredin wrth 
ac am y rhai a gyfiawnhawyd, ac nid wrth nac 
am yrhai a santeiddiwyd, y mae yr ysgrifenwyr 
ysbrydoledig yn llefaru; ac o ganlyniad, yn 6. 
Mai ein dyledswydd ninau yw llefaru yn gy- 
hoeddus bob amser, bron yn hollol, mewn per- 
thynas i gyfiawnhad; ac yn anfynych, mewn 
geiriau eglur a phendant, yn mherthynas i sant- 
eiddiad hollol.” _ Gof. 8. ““ Pa beth gan hyny, 
yw y pwnc yn nghylch yr hwn yr ydym yn gwa- 
haniaethu.” Ateb. “ Hwn ydyw; paun a yd- 
ym i obeithio hollol waredigaeth cyn marw, oddi- 
wrth bob pechod.” Gof. 9. “A oes rhyw add- 
ewidion Ysgrythyrol eglur, y bydd i Dduw ein 
gwared oddiwrth bob pechod?” Ateb. “ Oes; 


megys, “ Efe a wared Israel oddiwrth ei holl 
anwireddau,'” Ps. cxxx. 8. Hefyd yn helaeth- 


ach yn Ezec. xxxvi. 25, 29; 2 Cor vii. 1; Deut. 
xxx. 6; l Ioaniii.8; Eph.v.5,27; Ioan xvii. 
20,29 ; 1. Ioan-1v. lc 

““ Fel hyn, (medd Buck,) yr wyf wedi ym- 
drechu rhoddi darluniad o egwyddorion y Trefn- 
yddion Wesleyaidd; a dewisais wneuthur hyny 
yn eu geiriau hwy eu hunain, i'r dyben i rag- 
flaenu camddarluniad.” 

Wedi i Mr. Wesley ffurfio amrywiol gymdeith- 
asau mewn gwahanol leoedd, mewn cysylltiad a'i 
frawd Siarls, efe a gyfansoddodd reolau arbenig, 
wrth ba rai yr oeddynt, ac ìi raddau mawr y 
maent eto, yn cael eu llywodraethu. Y maent 
hwy yn darlunio natur a dyben cymdeithas 
Drefnyddaidd yn y modd canlynol :— 

'* Nid yw y cyfryw gymdeithas amgen casgliad 
o ddynion, yn meddu ffurf duwioldeb, ac yn ym- 
ofyn am ei grym hi; wedi uno a'u gilydd, i'r 
dyben i gydweddio, i dderbyn gair y cyngor, i 
wylio ar eu gilydd mewn cariad, ac i gynorthwyo 
eu gilydd i geisio iechydwriaeth.” s 

“Irdybeni ganfod pa un a fyddont mewn 
gwirionedd, yn gweithio allan eu hiechydywr- 
iaeth eu bunain, y mae pob cymdeithas wedi ei 
threfnu yn wahanol ddosparthiadau, yn ol sefyll- 
fa eu preswylfeydd, dan y cymeriad o resau, 
(classes.). Yn mhob rhes y mae dwsin o ber- 
sonau, (weithau bymtheg, ugain, neu ychwaneg, ) 
un o ba rai a gyfenwir yn flaenor. Gwaith hwn 
yn 1. Yw ymweled, unwaith bob wythnos o lei- 
af, â phob person perthynol i'w res ef, i'r dyben 
i ymofyn pa fodd y mae ei enaid yn llwyddo; i 
gynghori, ceryddu, cysuro, neu anog, fel y 
byddo'r achos yn galw; ac i dderbyn yr hyn a. 
fyddo pob un yn ewyllysio ei roddi at gynhal- 
iaeth y tlodion, neu tuag at achos Duw. 2. 


TRE 


78 


y 


U 


TRE 


Cyfarfod a'r gweinidog a goruchwylwyr y gym- 
deithas unwaith bob wythnos, i'r dybeni hys- 
bysu i'r gweinidog os dygwydd fod neb yn glaf, 
yn rhodio yn afreolaidd, neu yn gwrthod derbyn 
cerydd; i dalu i'r goruchwylwyr yr hyn a dder- 
bynia oddiwrth ei res yr wythnos flaenorol; ac i 
ddangos eu cyfrifon o'r hyn a gyfranodd pob 
person unigol. z 

““ Nid oes amgen un amod yn cael 'ei ofyn 
oddiwrth y sawl a ewyllysiont uno a'r cymeith- 
asau hyn; sef chwenychiad i ífoi rhag y llid a 
fydd; i gael eu gwared oddiwrth eu pechodau; 
a pha le bynag y byddo hyn wedi ei sefydlu yn 

' wirioneddol yn y meddwl, y mae yn sicro am- 
lygu ei hun mewn ffrwythau addas. Herwydd 
hyn, dysgwylir i bawb a barhaont yn aelodau o'r 
cyfryw gymdeithasau, barhau i roddi prawf o'r 
cyfryw ddymuniadau. 

“ Yn gyntaf, trwy beidio gwneuthur niwaid, 
trwy ochelyd drwg o bob math; yn neillduol y 
drygau a gyflawnir yn fwyaf cyffredin, megys 
cymeryd enw Duw yn ofer; halogi y Sabbath, 
naill ai trwy wneuthur gwaith cyffredin arno, 
neu trwy brynu a gwerthu ; meddwdod ; gwerthu 
neu brynu gwirodydd, na'u hyfed hwynt, oddi- 
gerth mewn achosion o angenrheidrwydd neill- 
duol; ymladd, ymryson, ymgecru, ymgyfreithio 
a'u gilydd; talu drwg am ddrwg, neu sen am 
sen; arfer llawer o eiriau wrth brynu a gwerthu ; 
prynu a gwerthu nwyddau annholledig ; rhoddi 
neu dderbyn llog anghyfreithlon. 

““ Ymddiddan anghariadus ac anfuddiol; yn 
neiÌlduol dywedyd yn ddrwg am swyddogion 
gwladol ac eglwysig. 

“Gwneuthur i eraill yr hyn ni ewyllysient i 
eraill wneuthur iddynt hwy. 

“Gwneuthur yr hyn yn eglur nad yw yn 
tueddu at ogoniant Duw; megys gwisgo aur a 
dillad gwerthfawr; ymarfer y cyfryw ddifyrwch 
nad ellir ei arfer yn enw yr Arglwydd Iesu. 

““ Canu y caniadau a darllen y llyfrau hyny 
nad ydynt yn tueddu at wybodaeth a chariad 
Duw ; esmwythder a hunan fwyniant anangen- 
rheidiol; trysori trysorau ar y ddaear; benthyca 
heb olwg ar dalu yn ol; prynu nwyddau heb un 
olwg i dalu am danynt. 

** Dysgwylir i bawb a barhant yn aelodau o'r 
cymdeithasau hyn, barhau i roddi prawf o'u dy- 
muniad am iechydwriaeth. 

“Yn ail, trwy wneuthur daioni; trwy fod yn 
mhob modd yn drugarog yn ol eu gallu, ac yn 
ol y cyfleusderau a feddianant; gwneuthur pob 
math o ddaioni hyd y byddo yn alluadwy iddynt, 
i bob dyn; i'w cyrff, yn ol y gallu fyddo Duw 
yn ei roddi ;: trwy roddi bara i'r newynog ; trwy 
ddilladu'r noeth; trwy ymweled a chynorthwyo 
y cleifion a'r rhai sydd yn ngharchar. I'w hen- 
eidiau, trwy ddysgu, argyhoeddi, a chynghori 
pawb ag y byddom yn cael cyfeillach â hwynt; 
gan sathru dan ein traed yr athrawiaeth gyth- 
reulig hono sydd yn dysgu “nad ydym i wneuth- 
ur daioni oddieithr ein bod yn teimlo ein hunain 
yn rhydd i'w wneuthur. 

“Gan wneuthur daioni, yn enwedigol i'r rhai 
sydd o deulu'r ffydd, neu yn ocheneidio am fod ; 
trwy eu cyflogi hwy yn hytrach nag eraill i 
wneuthur ein gorchwylion; trwy brynu gan ein 
gilydd; trwy gynorthwyo y naill y llall yn ein 


galwedigaethau, a hyny yn fwy, herwydd fod y 
byd yn caru yr eiddo, a hwynthwy yn unig; 
trwy bob cynildeb a diwydrwydd galluadwy, fel 


| na chaebler yr efengyl; trwy redeg mewn amy- 


nedd yr yrfa a osodwyd o'n blaen ; gan ymwadu 
â hwy eu hunain, a chodi'r groes yn feunyddiol; 


| gan ymostwng i ddyoddef dirmyg Crist; gan 


foddloni cael eu cyfrif yn ysgubion y byd, ac yn 
sorod pob dim ; a dysgwyl i ddynion ddywedyd 
pob drygair am danynt, yn gelwyddog er mwyn 
enw Crist. 

““ Dysgwylir i bawb a chwenychont barhau 
yn y cymdeithasau hyn, barhau i brofi eu dy- 
muniad am iechydwriaeth, 

““ Yn drydydd, trwy ymarfer a holl ordinhadau 
Duw, sef addoliad cyhoeddus Duw; gweinidog- 
aeth y gair, ei ddarlleniad, a'i bregethiad; swper 
yr Arglwydd; gweddi deuluaidd a phersonol; 
chwilio yr Ysgrythyrau ; ympryd ac ymataliad. 

** Dyma reolau cyffredinol y cymdeithasau, y 
rhai oll yr ydym yn cael ein dysgu i'w cadw gau 
Dduw ei hun, hyd yn nod yn ei air ysgrifenedig, 
unig ddigonol reol ein ffydd a'n hymarferiad, a'r 
rhai oll y gwyddom fod Ysbryd Duw yn eu hys- 
grifenu ar galon pob dyn a wir ddihunwyd. Os 
oes neb yn ein mysg heb fod yn eu cadw—neb 
yn yr arferiad o'u troseddu, bydded iddo gael ei 
hysbysu i'r rhai sydd yn gwylio dros ei enaid, 
fel rhai ag y mae yn rhaid iddynt roddi cyfrif. 
Bydd i ni ei rybuddio o gyfeiliorni ei ffyrdd ; 
byddi nigyd-ddwyn ag ef dros dymor; ond yna, 
os na fydd iddo edifarhau, nid oes iddo le yn ein 
plith ni—yr ydym yn rhydd oddiwrth ei waed, 
ac nid ydym yn gyfranog o'i fai.” 


MM IOAN WEsLEY, 
“ Mai 1af, 1743. SIARLS WESLEY.” 


Yn nghyfundeb Mr. Wesley, y mae ganddynt 
gylchdeithiau a chynadleddau, y rhai a ffurfiwyd 
yn y drefn ganlynol :— Ar y cyntaf, pan aeth y 
pregethwyr allan i gynghori a phregethu, yr oedd 
hyny yn cymeryd lle trwy ganiatad a_than gyf- 
arwyddyd Mr. Wesley yn unig; rhai oun parth, 
ac eraill o barth aralli'r deyrnas; ac er yn fy- 
nych eu bod yn gwbl ddyeithr i'w gilydd, yn 
gystal ag i'r bobl at ba rai yr oeddynt yn cael 
eu hanfon; eto, ar sail ei gymeradwyaeth unig- 
ol ef, derbynid hwynt, a darperid ar eu medr 
fel cyfeillion, gan y cymdeithasau pa le bynag 
y deuent. Gan nad oedd fawr cyfrinach rhyng- 
ddynt a'u gilydd, nag un awdurdod gan y naill 
o honynt ar y llall, yr oeddynt dan angenrheid- 
rwydd i ymgynghori â Mr. Wesley yn nghylch 
trefn a sefyllfa eu llafur. I'r dybeni ragflaenu 
y cyfryw anghyfleusdra, ffurfiodd Mr. Wesley y 
bwriad o'u galw yn nghyd i gynadledd flynydd- 
ol, trwy yr hyn y dug hwynt i undeb agosach a'u 
gilydd, ac y dysgodd hwynt i ganfod y buddiol- 
deb o undeb a chydweithrediad. Gwelodd yn 
ebrwydd yr angenrheidrwydd hefyd o reoleiddio 
eu hymdeithiad, ac o'u darostwng i drefn sefydl- 
og, yn gystal i ragflaenu afreoleiddiwch ac i lei- 
hau ei drafferth ei hun. Cymerodd gan hyny 
bymtheg neu ugain o gymdeithasau, y rhai a 
orweddent o amgylch rhyw brif gymdeithas 
mewn unrhyw swydd, heb fod yn sefyll oddi- 
wrthi nemawr dros ugain milltir, gan eu huno 
a'u gilydd dan yr enw cylchdaith. Yn y gyn- 
adledd flynyddol, sefydlai ddau, tri, neu bedwar 


788 


TRE 


o bregethwyr i bob cylchdaith, yn ol fel y byddai 
ei maintioli yn galw; ac ar y cyntaf yr oedd 
hwnw yn aml yn fawr, gan ei fod weithiau yn 
cymeryd i mewn ran o dair neu bedair sir., Yma, 
ac yma yn unig, yr oeddynt hwyi lafurio dros 
flwyddyn, h. y., hyd y gynadledd ganlynol. 
Gelwid un o'r pregethwyr yn mhob cylchdaith, 
yn gynorthwywr, neu flaenor. Gwaith hwn 
oedd cynorthwyo Mr. Wesley i, arolygu y 
cymdeithasau, a'r pregethwyr eraill, gosod y 
rheolau yn mhob lle mewn grym, a rheolei- 
ddio llafur y pregethwyr eg oeddynt mewn 
cysylltiad âg ef. Gwedi derbyn cofrestr o'r cym: 
deithasau o fewn terfynau ei gylchdaith, cymerai 
ei orsaf ei hun ynddi, rhoddai gynllun o honi i'r 
pregethwyr eraill, san sefydlu'r diwrnod yr oedd 
pob un o honynt i fod yn ei le penodol, i dde- 
chreu myned oddiamgylch yn y drefn yr oedd 
y cynllun yn dangos. Yn awr, canlynent eu 
gilydd trwy y cymdeithasau perthynol i'r gylch- 
daith ar amserau penodedig, gan gael eu llyw- 
odraethu oll gan yr un rheolau, abod yn ddar- 
ostyngedig i'r un llafur. Yn ol y cynllun hwn 
yr oedd gwaith dyddiol pob pregethwr wedi ei 
drefnu yn mlaen llaw; ac yr oedd pob pregethwr 
yn gwybod, bob dydd, pa le yr oedd y lleill, a 
phob cymdeithas pa bryd i ddysgwyl y pregeth 

wr, a pha hyd yr oeddi aros yn eu mysg. Dylid 
sylwi pa fodd bynag, mai dyben Mr. Wesley yn 
galw yn hghyd gynadledd flynyddol, oedd, nid 
yn unig trefnu y cylchdeithiau, ond hefyd adol- 
ygu athrawiaeth a dysgyblaeth y pregethwyr yn 
nghyd â'u hymddygiadau moesol; modd y bydd- 
ai y rhai oeddynt i weini mewn cysylltiad ag. ef 
mewn pethau santaidd, wedi eu perffeithio i bob 
gweithred dda. 

Y gynadledd gyntafa gynaliwyd Mehefin, 1744; 
yn yr hon y cyfarfu Mr. Wesley â'i frawd, dau 
neu dri o offeiriaid eraill, yn nghyd ag ychydig 
bregethwyr, y rhai a benodwyd ganddo i ddyfod 
o wahanol leoedd i'r dyben i gydymgynghori yn 
nghylch sefyllfa'r cymdeithasau. 

“* Dydd Llun, Mehefin 25, yn nghyd â'r pum 
niwrnod canlynol, fel y sylwa Mr. Wesley, a 
dreuliwyd mewn ymddiddan a'r pregethwyr, pan 
y dwys ystyriwyd y ffordd oreu i ni ymdrechu 
cadw ein hunain a'r rhai a wrandawant arnom; 


lawr, fel rheol ein hymddygiad rhagllaw.” 

Er yr amser hwn y mae cynadledd flynyddol 
wedi cael ei chynal yn eu »lith; a bu Mr. Wesley 
ei hun yn blaenori mewn saith a deugain o hon- 
ynt. Cynygid testunau y cyfrinachau hyn mewn 
dull o ymofyniadau, y rhai a drinid mewn modd 
helaeth. 
a'r atebion penderfynedig, mewn llyfr dan yr 
enw ““Cofnodau amrywiol gyfrinachau rhwng y 
Parch. Ioan Wesley ac eraill, y rhai a gyfenwir 
yn gyffredinol cofnodau y gynadledd.” 

Gyda golwg ar eu pregethwyr, y mae'r dyfyn- 
iad canlynol allan o'r cofnodau rhag-grybwyll- 
edig, yn dangos y dull a'r modd y dewisir ac y 
penodir hwynt:—Gof. 1. 
ni y rhai a dybiant eu bod wedi eu cynhyrfu gan 
yr Ysbryd Glani bregethu?” Ateb. *“ Ymof- 
yner yn 1. Â ydynt yn adnabod Duw fel Duw'r 
maddeuant? A yw cariad Duw yn trigo yn- 


ddynt? A ydynt yn awyddu am, ac yn ceisio | 


Mewn canlyniad argraffìd y gofynion | 


“Pa fodd y profwn | 


| 
| 


| 


dim ond Duw? A ydynt yn santaidd yn mhob 
ymarweddiad?—2. A oes ganddynt ddoniau i'r 
gwaith, yn gystal a gras? A oes ganddynt, 
mewn gradd gymedrol, ddeall goleu a chryf? A 
ydynt yn meddu golygiadau cywir yn mhethau 
Duwj A oes ganddynt feddwl cywir am iechyd- 
wriaeth trwy ffydd? A yw Duw wedi rhoddi 
iddyntradd o ddawn ymadrodd? A ydynt yn 
llefaru yn addas, yn rhwydd, ac yn eglur ?”—3. 
“ A oes ffrwythau ganddynt? A oes rhai wedi 
eu gwir argyhoeddi o bechod, a'u dychwelyd at 
Dduw, trwy eu gweinidogaeth ?” 

“Cyn belled ag y byddo'r tri nôd yma yn cyd- 
gyfarfod yn yr un person, yr ydym yn credu ei 
fod wedi .ei alw gan Dduw i bregethu. Yr ydym 
yn cymeryd y rhai hyn fel profion digonol i fod 
hwnw wed ei gynhyrfu gan yr Ysbryd Glan i 
bregethu. 

Gof. ““Pa drefn a gymerwn wrth dderbyn 
cynorthwywr newydd?” Ateb. “' Yramser pri- 
odol ì wneuthur hyny sydd mewn cynadledd, ar 
ol ympryd a gweddi ddifrifol. Y mae yn ang- 
enrheidiol fod pob un a gynygir yn bresenol yno, 
a gellir gofyn i bob un, ““ A oes genyt ffydd yn 
Nghrist? A ydwyt yn myned yn mlaen at ber- 
ffeithrwydd? A ydwyt yn dysgwyl yn y bywyd 
hwn gael dy berffeithio mewn cariad? A ydwyt 
yn ocheneidio am hyny? A ydwyt yn pender- 
fynu dy gysegru dy hun yn hollol i Dduw a'i 
waith? A ydwyt wedi ystyried rheolau cyn- 
orthwywr? A fydd iti eu cadw o gydwybod? 
A ydwyt yn penderfynu treulio'th holl amser yn 
ngwasanaeth Duw? A fydd iti bregethu bob 
nos a bore? A fydd it addysgu'r plant yn ddi- 
wyd yn mhoblle? A fydditi ymweled o dy i 
dy? A fyddi ti anog ympryd trwy air ac ym- 
ddygiad ? 

“* Mewn canlyniad i hyn gallwn ei dderbyn ar 
brawf, trwy ei gynysgaeddu â chofnodau y gyn- 
adledd, wedi ei arwyddo yn y modd canlynol: 
—At. A.B., yr ydwyt yn ystyried mai'th ddy- 


| ledswydd yw galw pechaduriaid i edifeirwch. 


Cyflawna dy weinidogaeth, a hoff fydd genym ni 
dy dderbyn fel cydweithiwr. Yna bydded iddo 
ef ddarllen, a_ difrifol ystyried cynwysiad y 
cofnodiad ; modd y galler, os bydd ganddo un- 


| rhyw amheuaeth, i symud hwnw ymaith.” 
a chafodd sylwedd ein cyfrinach ei ysgrifenu ì | 


Mewn ychwanegiad byddai yn fuddiol, medd 
Mr. Benson, i wneuthur ychydig sylwadau ar y 
dull a ddilynir wrth ddewis pregethwyr teithiol, 


| gan fod llaweroedd wedi ffurfio camolygiadau ar 


y mater, gan farnu eu bod yn cael eu danfon yn 
mron heb unrhyw ragbarotoad, Yn 1. Derbynir 
hwynt ar brawf, fel aelodau anghyoedd o'r gym- 
deithas.—2. Yn mhen tri mis, os ceir hwynt yn 
deilwng, y maent yn cael eu derbyn fel aelodau 
rheolaidd.—3. Pan y byddo eu gras a'u gallu- 
oedd yn ddigon eglur, y maent yn cael eu sefydlu 
yn flaenoriaid rhesau.—4. Os byddant yn y sef- 
yllfa hono yn dangos talentau addas at wasan- 
aeth mwy pwysig, y maent yn cael eu defnyddio 
i gynghori, yn achlysurol, yn y cymdeithasau 
lleiaf, pan y byddo'r pregethwyr yn absenol,— 
9. Os yn cael eu cymeradwyo yn y sefyllfa hon, 
caniateir iddynt bregethu.—6. O fysg y dynìon 
hyn, y rhai a gyfenwir pregethwyr lleol, y mae'r 
pregethwyr teithiol yn cael eu dewis, y rhai yn 
gyntaf a gynygir yn nghyfarfod chwarterol y 


TRE 


789 


TRE 


golygwyr a phregethwyr lleol y gylchdaith; 
yna yn nghyfarfod pregethwyr teithiol y gylch- 
daith ; ac yn ddiweddaf oll yn y gynadledd; ac 
os cymeradwyir hwynt, y maent yn cael eu 
penodi ìi ryw gylchdaith.—'. Chwilir yn fly- 
nyddol, i'w cymeriadau a'u hymddygiad yn y 
gynadledd; ac os bydd iddynt barhau yn ffydd- 
lon dros bedair blynedd o brawf, derbynir hwynt 
yn gyflawn i'r cyfundeb. Heblaw hyny, yn y 
cynadleddau rhag-grybwylledig ymofynir yn 
fanwl yn nghylch ymddygiad a llwyddiant pob 
pregethwr; ac am y rhai a geir yn fyr o gym- 
wysderau, y maent yn cael eu gwrthod fel pre- 
' gethwyr teithiol; tra y mae y rhai sydd a'u 
hymddygiad yn annheilwng o'r efengyl, yn cael 
eu hesgymuno, ac felly yn cael eu hamddifadu 
o freintiau aelodau anghyoedd y gymdeithas.” 
Dengys y dyfyniadau dilynol allan o'r cofnod- 
au helaethaf, beth yw swydd a dyledswydd pre- 
gethwr Trefnyddol:—Gof. “'Beth yw swydd 
gweinidog Cristionogol?” At. Gwylio dros eneid- 
iau, megys un y bydd raid iddo roddi cyfrif. 
Porthi ac arwain y praidd.” Gof. “Pa fodd y 
mae iddo gael ei gyflawn-addasu at y gwaith ?” 
At. Trwy rodio yn agos at yr Arglwydd, a thrwy 
osod ei galon yn fawr ar y gwaith; trwy ddeall 
a chofleidio pob cangen o'n dysgyblaeth ni, a 
thrwy sylwi yn ofalus a gwastadol ar ddeuddeg 
rheol y cynorthwywr; sef yn 1. Bod yn ddiwyd, 
peidio a bod yn segur, peidio a threulio amser 
yn ofer, gochelyd treulio ychwaneg o amser 
yn un lle nag a fyddo yn anhebgorol angen- 
rheidiol. 2. Bod yn sobr; bydded santeidd- 
rwydd ŵr Arglwydd eich arwyddair chwi; go- 
chelwch bob ysgafnder, cellwair, ac ymadrodd 
ffol. 3. Byddwch yn brin ac yn ofalus yn eich 
eyfeillachau â menywod, yn neillduol menywod 
ieuainc. 4. Na wnewch ddim gyda golwg ar 
briodas, heb weddi ddifrifol, ac heb ymgynghori 
â'ch brodyr. 5. Na chredwch ddrwg am neb, 


oddieithr ei fod wedi ei gyflawn brofi; gofalwch | 


pa fodd y credoch ef; gosodwch y lliw goreu a 
alloch ar bob peth—gwyddoch fod y barnwr bob 
amser yn cael eì ystyried yn gogwyddo i ochr y 
carcharor. 6. Na ddywedwch yn ddrwg am 
neb; os amgen bydd eich s4madrodd yn ysu fel 
eancr; cadwch eich meddwli chwi eich hun- 
ain hyd nes dyfod at y person y mae yn per- 
thyniddo. 7. Dywedwch wrth bob un yr hyn 
y byddoch yn ei ystyried yn feius ynddo, yn 
garedig ac eglur, a chyn gynted ag y byddo 
modd ; os amgen bydd iddo grawnu yn eich calon 
chwi; gwnewch bob brys i fwrw tan allan o'ch 
mynwes. 8. Nac ymddygwch yn falch: gwas 
pawb yw pregethwr yr efengyl. 9. Na fydded 
arnoch gywilydd o ddim ond pechod, hyd yn nod 
o lanhau eich hesgidiau, os bydd hyny yn ang- 
enrheidiol, 10. Byddwch yn benodol; gwnewch 
bob peth yn ei amser; na fydded i chwi ddi- 
wygio eich rheolau, ond eu cadw, a byny o gyd- 
wybod. 11. Nid oes genych ddim i'w wneuthur 
ond cadw eneidiau: gan hyny treuliwch ac ym- 
dreuliwch yn y gwaith; a bydded i chwi fyned 
bob amser, nid yn unig at y rhai fyddo arnynt 
eich angen, ond hefyd, yn flaenaf, at y rhai fydd- 
ont yn sefylÌ mewn mwyaf o angen am danoch. 
12. Ymddygwch yn mhob peth nid yn ol eich 
ewyllysiau eich hunain, ond fel plant yn yr 
RHAN Xv. 


amser fel y mae ein rheolau yn cyfarwyddo ; 
mewn rhan i bregethu, ac ymweled o dy i dy ; 
mewn rhan i ddarllen, myfyrio, a gweddio; uwch- 
law pob peth, os llafuriwch yn ngwinllan yr Ar- 
glwydd yn ein plith ni, bydd yn angenrheidiol i 
chwi gyflawni y rhan hono o'r gwaith a gyfar- 
wyddo y gynadledd, ar yr amserau, ac yn y lle- 
oedd hyny y byddont hwy yn barnu yn fwyaf er 
ei ogoniant ef.” 

“Sylwch :—Nid eich gwaith chwi yw pregethu 
gynifer o weithiau, a gofalu yn unig am y gyn- 
ulleidfa hon, neu y gynulleidfa arall; ond gwared 
cymaint o eneidiau ag a alloch; dwyn cymaint 
o bechaduriaid ag a alloch i edifeirwch; ac a'ch 
holl egni eu hadeiladu yn y santeiddrwydd 
hwnw, heb yr hwn nad allant weled yr Arglwydd ; 
a chofiwch fod yn rhaid î Bregethwyr Trefnyddol 
ofalu am bob pwnc, bychan a mawr, yn y ddysgybl- 
aeth Drefnyddol: gan hyny, bydd yr holl râs, a'r 
holl synwyr a feddwch yn angenrheidiol i chwi 
a rhaid i chwi hefyd ofalu am gadw eich ymbwyll 
yn wastad o'ch cwmpas.” 

Y mae dysgyblaeth y Trefnyddion yn hollol 
uffurfiog. Ni chaniateir unrhyw ymadawiad 
oddiwrth y rheolau rhagosodedig. Y mae pob 
pregethwr, ac yn wir pob aelod, yn rhwym o roddi 
ufydd-dod cyflawni benderfyniadau y gynadl- 
edd; yr hon, yn ol y rheol sefydlog, a gyfan- 
soddir o gant e bregethwyr, er yn aml fod tri 
chant a haner yn bresenol ynddi. 

Oddiwrth gofnodau y gynadledd a gynaliwyd 
yn 1831, ymddengys rhifedi yr aelodau perthyn- 
ol i'r gwahanol gymdeithasau yn Mrydain a'r 
Iwerddon fel y canlyn :— 


NG ON AU Bwydo Esa. See GO Y DDED 249,119 
Vn yr LWerddOn sc e4eee nun . 22470 
Mewn gorsafoedd tramor ......... 42,748 


GWD seed OO 32 
'Rhifedi eu pregethwyr sefydlog 


yn Mrydain scenes a er Ao 846 
Anelog JY RORO LO) FÌ, 6 0onnnBO ODDOOOGIDOL 143 
Yn y gorsafoedd tramor yn an- 

nibynol ar ymgeiswyr ......... 187 

NA CY le ee da 1,175 


Heblaw y Trefnyddion Arminaidd neu Wesley- 
aidd, y mae amryw ddosbarthiadau eraillo hon- 
ynt yn teilyngu sylw; megys y 

TREFNYDDION AMERICANAIDD, afab- 
wysiadant y gredo Arminaidd a'r ddysgyblaeth 
Wesleyaidd. _ Gynt yr oeddynt oll mewn cysyllt- 
iad â'r gynadledd Frytanaidd; ond yn amser y 
rhyfel Americaidd cymerodd ysgariaeth, o angen- 
rheidrwydd, le rhyngddynt; ac o'r pryd hwnw y 
mae gan y rhai Americanaidd gynadledd (yn hyt- 
rach cynadleddau) o'r eiddynt eu hunain.  Cyf- 
enwant eu hunain, Yr Eglwys Esgobaethol Drefn- 
yddol yr Unol Dalaethau. Y cyfundeb hwn, wedi 
cyfodi o lafur Mr. Wesley ac eraill o'r cynbregeth- 
wyr a gafodd ei ffurfio yn rheolaidd yn y flwydd- 
yn 1784, pan y danfonwyd y Dr. Coke, henuriad 
urddedig o Eglwys Loegr,i arolygu y Cymdeith- 
asau Trefnyddol yn America. 

Y mae y cyfundeb hwn yn addef tri math o 
weinidogion :—Esgobion, henuriaid, a diaeoniaid, 

Ek 


790 


TRE 


dyledswyddau pa rai ydynt mewn rhan yn sefydl- 
og, ac mewn rhan yn deithiol. Heblaw y rhai hyn, 
y mae ganddynt bregethwyr lleol, y rhai a bre- 
gethant ar ddydd yr Arglwydd, ac yn achlysurol, 
ar yr wythnos. Rhifedi yr aelodau yn y cyfun- 
deb hwn, yn 1830, ydoedd fel y canlyn. 


Dynion gwynion ....199.eeeeere 402,561 
Dynion duon e9neseeieiereieeeeeeh 69,230 
I FRY EY DOD on coin Gog OG o OG 4,209 
A (Gwell. gaenenoas6dono 477,000 

Pregethwyr teithiol ........9999. Wn 
Son oo O Od GO 128 


Arolygwyr 
TREFNYDDION CALFINAIDD, neu 


WHITFIELDAIDD, sef canlynwyr y diweddar | 


enwog a hyawdl Mr. Sior Whitfield, yr hwn a 
fabwysiadodd y gredo Galfinaidd, ac â ymneill- 
duodd oddiwrth ei gyfaill a'i gyd-lafurwr Mr. 
Wesley, yn y flwyddyn 1741... 

Y mae y Trefnyddion Calfinaidd yn cael eu 
dosbarthu yn dri chyfundeb, yn 

1. Y Cyfundeb Whilfieldaidd, ueu Gyfundeb y 
Tabernacl; yr hwn a ffurfiwyd gan Whitfield ei 
hun, ac a elwir Cyfundeb y Tabernacl, oddiwrth 
enw cyffredin eu capeli, sef y Tabernacl, neu y 
Babell; megys y Tabernacl yn Nghaerludd, 
Caerodor, &c., &c. Mewn rhai o'r capeli yn y 
cyfundeb hwn y mae gwasanaeth Eglwys Wladol 
Lloegr yn cael ei ddarllen; mewn rhai eraill 
eyflawnir yr addoliad yn gyffelyb yr un modd 
ag yn mhlith y cynulleidfaolion; tra y mae y 
cynllun cyflawnol (the system of supplies) yu cael 
ei chynal, yn fwy neu lai, ynddynt oll; yr hon 
sydd yn cynwys gwasanaeth gweinidogion dy- 
eithriol o wahanol bleidiau, a lleoedd, dros ys- 
baid mis neu chwech wythnos; y rhai a gyflawn- 
ant yr holl wasanaeth, neu ynte a gynorthwyant 
y gweinidog sefydlog. Y mae rhai o'r cynulleid- 
faoedd hyn yn cynwys amryw filoedd o wranda- 
wyr; a thrwy fendith Duw ar y pregethau byw- 
iog a ffyddlon a draddodir iddynt, y mae llawer 
iawn o ddaioni yn cael ei effeithio, mewn ffordd 
o ddychwelyd pechaduriaid at yr Arglwydd. Y 
rhan amlaf o'r gweinidogion cynorthwyol ydynt 
o'r blaid gynulleidfaol; ac oddiwrth yr agos- 
rwydd cynyddol rhwng y ddau gyfundeb a'u 
gilydd, bernir nad yw yr amser yn nepell iddynt 
uno â'u gilydd yn hollol. 

2. Y Cyfundeb Huntingdonaidd, neu Gyfundeb 
yr Arglwyddes Huntingdon. Rhifedi y capeli 
perthynol i'r corff hwn yn bresenol ydynt oddi- 
amgylch tri ugain; yn mha raì y mae lilurgi 
Eglwys Wladol Lloegr yn cael ei ddarllen, ac 
amryw o'i ffurfiau yn cael eu cynali fyny yn 
ofalus. Y mae y gweinidogion, y rhai gynt a 
weinyddent mewn gwahanol gapeli, yn awr yn 
fwy sefydlog, ac yn gwisgo mwy o'r cymeriad 
athrawaidd, Y mae yn perthyn iddynt goleg 
anrhydeddus yn Chesunt, yn swydd Hertford. 

3. Y Trefnyddion Cymreig, y chai a adnabydd- 
ir yn gyffredin wrth yr enw Trefnyddion Calfin- 
aidd. Canlynwyr Howel Harris, Yswain, o 
Drefeca, yn swydd Frycheiniog, a'r Parch. Daniel 
Rowlands, o Langeitho, yn swydd Aberteifi, yw 
y blaid hon. Gelwir hwynt yn Drefnyddion 
Cymreig, herwydd mai yn Nghymru, ac yn mhlith 
y Cymry yn unig y maent; ac yn Drefnyddion 


Calfinaidd, oblegyd mai egwyddorion Calfin, 
mewn gwrthwynebiad i Iago Arminus, yw y 
rhai a goleddir ganddynt, ac y glvnant wrthynt. 
Dygwyd Mr. Harris i fyny gyda golwg ar y 
weinidogaeth yn yr Eglwys Wladol; a chafodd 
ei anfon i'r dyben hwnw i Rydychain. Ond 
wrth ganfod annhrefn ac anghrefyddolder y lle, 
blinodd yn fuan ar ei sefyllfa yn y coleg, a dy- 
chwelodd at ei gyfeillion i Gymru. Yn ebrwydd 
wedi hyny dechreuodd Mr. Harris gynghori o 


| dyi dy, yn ei blwyf genedigol ei hun, yn nghyd 


â'r plwyfau cymydogaethol. Yr oedd ei ddull 
taranllyd, cyffrous o areithio yn cael y fath 
effaith yn gyffredin ar y gwrandawyr, fel y bydd- 
ai llaweroedd o honynt yn cael eu dwys-bigo, ac 
yn gwaeddi allan, Ha wyr frodyr, beth a wnawn 
ni, fel y byddom cadwedig? Yn y flwyddyn 
1738, gosododd Mr. Harris ysgol i fyny yn 
Nhrefeca. Amryw ieuenctyd a ddaethant ato 
i dderbyn addysg; yrhai a hyfforddid ganddo 
hefyd yn y pethau a berthynant i'w heddwch 


| amserol a thragywyddol; a'r rhai a arweinid 


ganddo yn Sabbatholi eglwys y plwyf. Yr oedd 
y rhai hyn yn cyd-gyfarfod i ddysgu canu Psalm- 
au ; ac ar y cyfryw achlysuron byddai Mr. Harris 
yn ymweled a hwynt, i'r dyben i'w goleuo yn 
mherthynas i'w sefyllfa dragywyddol, Trwy 
hyn cafodd llaweroedd eu dwys-bigo; a chafodd 
cymdeithasau crefyddol neillduol eu sefydlu 
mewn amrywiol fanau, i'r dyben i ymddiddan 
yn nghylch crefydd, aci roddi hyfforddiant i'r 
aelodau yn mhethau'r Arglwydd ; y rhai a olygir 
fel dechreuad cyntaf y Trefnyddion Calfinaidd 
Cymreig. Yr ysgol a gadwai Mr. Harris ydoedd 
mewn cysylltiad ag eglwys y plwyf; ond bu ei 
lafur a'i lwyddiant wrth gynghori o dy i dy ar y 
Sabbath, yn gystal ag ar nesweithiau gwaith, yn 
achlysur iddo i'w cholli; ond ni allodd hyny na'r 
erledigaeth a ddyoddefodd mewn canlyniad, beri 
iddo adael y gwaith da hwnw. Clywodd Mr. 
Whitfield am dano, ac ysgrifenodd lythyr ato yn 
cynwys anogaethau iddo fyned yn mlaen yn 
galonog a'i waith. Bu hwn, yn ddiameu, yn 
gefnogrwydd nid bychan i'w feddwl, ac yn fodd- 
ion i'w wroli yn ngwaith ei Dduw. Gwedi ym- 
adael a'r ysgol blwyfol, teimlai ei fod yn llawer 
rhyddach i fyned i gynghori pale bynag y bydd- 
ai galwa.l am dano, ac y byddai yn gweled angen 
myned; a mynych y llefaraidair, pedair, a phum 
gwaith y dydd, gan gynghori ac anog ei gyd- 
wladwyr i ffoi rhag y llid a fydd. Yn y flwyddyn 
1799 aeth Mr. Harris i sir Drefaldwyn, ac oddi- 
yno i sir Feirionydd, i gynghori; a bendithiodd 
yr Arglwydd ei lafur cariad, er dychwelyd llaw- 
eroedd oddiwrth eu ffyrdd drygionus. Gwedi 
dychwelyd o'r Gogledd teithiodd trwy amryw o 
siroedd y deheubarth ar yr un neges. Pan ddaeth 
i Gaerdydd cyfarfu yno â Mr. Whitfield, ar ei 
ddychweliad y tro cyntaf o'r America ; a chafodd 
eì loni yn fawr yn ei gyfrinach. Yn nghylch y 
pryd hwn, unodd y Parch. Daniel Rowlands, o 
Langeitho, ac amryw wyr urddedig syml eraill, 
ag ef yn ei lafur clodwiw ; a chafodd y gwahanol 
gymdeithasau a ffurfiwyd trwy ei lafur gweini- 
dogaethol ef, yn ngwahanol barthau y dywysog- 
aeth eu rheoleiddio yn well, a'u dwyn i agos- 
ach undeb a'u gilydd. Yn fuan wedi hyn, cy- 
merodd cryn gyfnewidiad le, yn null, os nad yn 


TRE 


791 


TRE 


—_ ï — A ab _ 


a 


sylwedd gweinidogaeth Mr. Harris. Llefarai yn 
fwy athrawiaethol, ac yn llai argyhoeddiadol; a 
thybiai eì frodyr ei fod yn gogwyddo at Sabel- 
iaeth. Rhybuddiasant ef o'i berygl; ond yn lle 
arafu chwerwodd wrthynt; yr hyn, nid yn unig a 
achlysurodd iddynt oeri at eu gilydd, ond hefyd i 
ymranu. Glynodd rhai o'r bobl wrth Mr. Harris, 
ac eraill wrth Mr. Rowlands; a bu yr ymryson 
hwn yn achlysuri ddinystrio yr achos mewn 
llawer lle ag yr oedd golygfa hyfryd wedi bod 
arno. Gwedi yr ymraniad hwn rhoddodd Mr. 
Harris i fyny, mewn rhan fawr, ei arferiad o 
deithio trwy Gymru i bregethu, a chartrefoad yn 
' Nhrefeca; lle yr ymgasglai llaweroedd o'i bleid- 
wyr ato o amrywiol barthau Cymru, ac a _ffurf- 
iasant eu hunain yn un teulu, tan ei arolygiad 
a'i ofal tymhorol ac ysbrydol ef. Yr oedd pob 
peth ganddynt yn gyffredin; a phregethai Mr. 
Harris iddynt ddwy neu dair gwaith bob dydd. 
Parhasant yr un modd ar ol ei farwolaeth ef, (yr 
hon a ddygwyddodd yn y flwyddyn 1773,) hyd 
nes o'r diwedd iddynt ddiflanu, fel teulu, bron 
yn hollol. Ond y mae pleidwyr Mr. Rowlands 
wedi parhau hyd yn hyn i gynhyddu a lluosogi 
yn fawr yn Nghymru; ac yn bresenol y mae 
yn perthyn iddynt gynulleidfaoedd lluosog yn 
Nghaerludd, Lle'rpwìl, Manceinion, yr Amwyth- 
ig, a Chaerodor, yn Lloegr; a rhai yn America. 
Gyda golwg ar ddysgyblaeth y mae cyfan- 
soddiad y corff hwn yn cael ei wneyd i fyny, yn 
1. O wahanol gymdeithasau, mewn cyd-undeb 
a chydweithrediad; yn cael eu cyfansoddi hyd 
y gellir, o ddynion ystyriol a theimladwy o ddrwg 
eu cyflwr, e farn Galfinaidd gaeth, ac o ymddyg- 
iadau diargyhoedd; yn cyfarfod yn nghyd yn 
wythnosol, i ymddyddan yn nghylch eu cyflwr tra- 
gywyddol, ac i adeiladu eu gilydd mewn crefydd, 
o tan arolygiad dau neu ychwaneg o flaenoriaid, 
y rhai a elwir goruchwylwyr (sêewards) y gym- 
deithas.—2. O gymdeithasau misol a chwarterol, 
eyfansoddedig o oruchwylwyr y gwahanol gym- 
deithasau, yn nghyd a'r gweinidogion a'r pre- 
gethwyr perthynol i'r eyfundeb; yn llaw y rhai 
y mae llywodraeth yr holl gorff, yn sirol a thal- 
eithol.. Y cymdeithasau misol a_ arolygant 
ac a drefnant achosion y corff,.o ran athraw- 
iaeth, dysgyblaeth, ac amgylchiadau, yn sirol; 
a'r cymdeithasau chwarterol a drefnant yr un 
pethau yn dalaethol. Ystyrir cymdeithasau pob 
sir yn ddarostyngedig i'r cymdeithasau misol; 
a'r rhai hyny yn ddarostyngedig i'r cymdeithas- 
au chwarterol. Yn y cymdeithasau misol y 
trefnir yr achosion sirol; ac yr holir ac y der- 
bynir pregethwyr i'r cyfundeb sirol; ac yn y 
cymdeithasau chwarterol y trefnir achosion y 
corff yn gyffredinol; yr urddir gweinidogion, ac 
y derbynir pregethwyr i gyflawn-gymundeb. Y 
mae yn perthyn i'r blaid hon gyffes a rheolau; 
â'r rhai y dysgwylir fod yr aelodau, yn neillduol 
y gweinidogion a'r pregethwyr, yn cytuno, ac yn 
cydffurfio.. Mewn trefn a dysgyblaeth, y maent 
yn tebygoli yn fawr i'r Henuriadyddion Alban- 
aidd; y rhai gyda llaw yw y gwir Henuriadydd- 
ion. Edr. Zenuriadaeth ; Henuwriadyddion. Gol- 
ygant fedydd, nid yn ordinhad oruchwyliaethol, 
eithr eglwysig. Herwydd hyn ni fedyddiant neb 


plant oddigerth plant y ffyddloniaid, neu blant | 


preffeswyr; gam farnu mai i'r eyfryw y mae yr 


addewid a'r ordinhad yn perthyn. Yn gyson a 
hyn golygaut fod gan y cyfryw blant hawl yn 
mreintiau cyffredin yr eglwys, cyn belled y maent 
yn alluog o honynt; ac herwydd hyny caniatant 
iddynt, os byddanto ymddygiad moesol, i fod 
yn bresenol yn y cyfrinachau eglwysig anghy- 
oedd, ar yr amod o beidio ag adrodd sylwedd y 
cyfrinachau yn y byd. Dywedir fod y plant yn 
gyffredin yn hynod o ofalus am ymgadw rhag 
gwneuthur felly; ac mai anaml iawn y mae neb 
o honynt yn troseddu rheol y corff yn hyn o ran. 

TREFNYDDION CYNTEFIG, (Ranters,) 
ymneillduwyr oddiwrth y Trefnyddion Armin- 
aidd, neu Wesleyaidd, ar y sylfaen nad oedd 
ysbryd cyntefig Trefnyddiaeth yn ffynu yn mysg 
aelodau y coríf hwnw. Y maent yn caniatau i 
fenywod bregethu yn gyhoeddus; ac yn cadw 
llawer o swn wrth weddio a phregethu, ac hefyd 
yn fynych yn myned yn nghyd trwy yr ystryd- 
oedd tan ganu hymnau. Dywedir mai dynion 
annysgedig ac anwybodus ydynt yn gyffredinol. 
Y mae yn perthyn i'r blaid hon uwchlaw pedwar 
cant o gapeli; dwy fil a saith cant o bregethwyr 
lleol yn benaf; ac oddiamgylch 33,720 e aelod- 
au. 

TREFNYDDION PROTESTANAIDD 
WESLEYAIDD, a'r TREFNYDDION AN- 
NIBYNOL, ydynt ddwy blaid fechan a ymneill- 
duasant yn ddiweddar o'r cyfundeb Wesleyaidd, 
herwydd awdurdod dra-arglwyddiaethol ac an- 
ysgrythyrol y gynadledd. Haera un o honynt 
fod yr awdurdod a honir ac a ddefnyddir hyd 
yma gan y gynadledd yn hollol oemesol; yn 
gwbl anghydweddol â rheswm, cariad, a Christ- 
ionogaeth ysgrythyrol; ac yn cytuno yn hollol 
ag awdurdod tywysogion beilchion, gormesol, 
ar ew deiliaid annedwydd, Y mae yn perthyn 
i'r Trefnyddion Annibynol uwchlaw oant o bre- 
egethwyr, ac uwchlaw pedairmilo aelodau. Y 
Trefnyddion Protestanaidd, y rhai ydynt gan 
mwyaf yn cyfaneddu oddiamgylch Leeds, yn 
swydd Caerefrog, ydynt yn cynyddu yn gyflym 
mewn rhifedi; ac amryw o'r rhai sydd yn teimlo 
iau drom y gynadledd yn eu gwaszu yn galed 
oddiamgylch ac yn Nghaerludd, ydynt yn de- 
chreu mabwysiadu eu golygiadau, a chofleidio 
eu hachos. Dywedir mai yr hyn a achlysurodd 
gyfodiad y Trefnyddion Annibynol oedd gwaith 
y gynadledd yn gwrthod derbyn gwyr lleyg i 
ran o'r awdurdod yn ngweinyddiad dysgyblaeth 
ac achosion eraill perthynol i'r Cyfundeb. 

Y mae yn perthyn i'r Bryaniaid oddiamgylch 
13,000 o aelodau. Nid oes nemawr wahaniaeth 
rhyngddynt hwy a'r Trefnyddion Cyntefig; her- 
wydd hyn nis bydd i mi sylwi yn mhellach yn 
mherthynas iddynt. Edr. Bryaniaid, Cilhamiaid, 
Trefnyddion Cyntefig. 

TREIOGL, trol, rhol. trul; hefyd ymdaith. 

TREIGLIAD, (treigl,) ehwyldroad, rholiad, 
ymdaith; hefyd alltud, crwydryn, ymdeithiwr. 

TREIGLWYR, (freigl-gwyr,). alltudiaid, 
crwydrwyr, pererinion, ymdeithwyr. Edr, Perer- 
in, Pererindod. 

TREISIAD, (trais,) gweithred o orthrwm, neu 
ysbeilio; hefyd gorthrymwr, ysbeiliwr. 

TREM, golwg y llygaid ; hefyd gwedd, pryd. 

TREMYG, (trem,) dirmyg; fel hyn, “ tremyg 
| gwys,” yw anufydd-ŵodi alwad neu wysiad llys ; 


TRI 792 


TRI 


a “ thremyg barn,” yw dirmyg ar farn neu ben- 
derfyniad llys, neu farnwr. 
TREMYN, (trem,) cip-olwg; yr un peth a 


threm. 

TREMYNIAD, (fremyn,) drychiolaeth, ym- 
ddangosiad. 

TRES, mom, “rach; blinder, llafur, gofid ; 
herwydd hyn, didres yw dilafur, a diofid. 

TRETH, (fre,) tal gwladol, gosodedig ar ber- 
sonau, meddianau, neu diroedd, tuag at gynal y 
llywodraeth a'i swyddogion. 

TRETH EGLW YS, tal plwyfol, cyffredin yn 
Mrydain Fawr, wedi ei fwriadu er adgyweirio y 
Llan a'r fynwent. Codir hwn ar y plwyfogion 
yn gyffredinol, gan nad beth fyddo eu golygiadau 
erefyddol. 

EET, Gr: Tpeic, Lald. 7res; dau ac un. 

Dichon mai y ddau rifnod mwyaf pwysig, 
dynodiadol ac arwyddocaol yn yr ysgrythyrau 
santaidd, (ac o ganlyniad mewn duwinyddiaeth,) 
yw tri a saifh; y blaenaf, herwydd drindod y 
Duwdod; a'r olaf herwydd y sefydliad Sabbath- 
ol. Gellir dywedyd yr un peth am danynt yn 
eu perthynas â thraddodiadau, ac arferion cre- 
fyddol a moesol yn mhlith Iuddewon a Chen- 
hedloedd. 

TRIAGL: Heb. y, 7seri; Gr. Oepiaxn; 
Llad. 7Aeriaca; Saes. Treacle; sudd, neu lud 
gwerthfawr, meddyginiaethol, a ddifera allan o 
amrywiol goed yn y gwledydd dwyreiniol; yn | 
neillduol o'r Balsamum.  Hona Bochart mai 
sudd y pren turpant, neu'r ferebinthas, a olygir 
wrth y tserŵ, Jer. viii. 22, gan fod Gilead yn 
mhell o'r fan lle yr oedd y Balsamum yn tyfu. | 
Y mae yn ddigon hysbys fod sudd y terebinthas, 
neu'r pren turpant yn cynwys rhinweddau medd- 
ygol; ac yr oedd byn yn ddigonol i gyfiawn- 
hau y proffwyd am ofyn, “Onid oes driagl yn 
Gilead?” Yn gyffelybiaethol, yr hyn a olygai | 
oedd ymofyn, a oedd dim moddion iachaol o 
hyd cyrhaedd, na neb yn deall eu cymhwyso, er 
gwelliant y wladwriaeth oddiwrth ei harchollion | 
dyfnion, a thruenus ? 

TRIDUWIAID, (£ri-duw,) plaid yn y chwech- | 
ed ganrif, yr hon a flaenorid gan Ioan Ascusnage, 
athronydd Syriaidd a Monophysiad. Dychym- 
ygai ef fod yn y Duwdod dair ansawdd wahanol, 
yn gystal a thri o bersonau. Fel hyn, o leiaf y 
mae ei wrthwynebwyr wedi darlunio ei athraw- 
iaeth. Un o brif ddiffynwyr yr athrawiaeth hon 
oedd Ioan Philoponus, athronydd ac ieithwr 
Alexandriaidd o'r enwogrwydd mwyaf. Her- | 
wydd hyn y mae rhai yn ei ystyried ef fel syl- 
faenydd y blaid hon; ac yn galw ei haelodau 
oddiwrtho ef yn Philoponiaid. 

Dosbarthid y blaid hon yn ddau ddosbarth: 
y Philoponiaid a'r Cononiaid; ond nid oeddynt 
yn gwahaniaethu yn eu barn, eithr yn unig yn 
nghylch athrawiaeth yr adgyfodiad, Haerai 
Philoponus fod ffurf yn gystal a defnydd pob 
cyrff wedi eu cenhedlu a'u llygru; ac herwydd 
hyny fod y ddau i gael eu hadferyd yn yr adgy- 
fodiad; ond Conon ar y llaw arall o haerai na | 
chollodd y corff erioed ei ffurf hanfodol. 

Cafodd y cysawd tri-dduwiaidd ei adnewyddu 
yn yr unfed ganrif ar ddeg, gan Roscelinus; yr 


hwn a honai nad allasai y Mab ar ei ben ei hun | 


ymuno a'r natur ddynol, heb olygu fod y Tad a'r 
Ysbryd, nid yn unig yn bersonau, ond yn fodau 
gwahanol eddiwrtho. Cyhuddir amryw Drindod- 
iaid o'r dyb hon. Ond nid oes neb yn yr oes 
hon yn addef eu hunain yn Dri-duwiaid. 

TRIFFURFIAID, (fri-furf,) plaid a ym- 
ddangosodd oddiamgylch y flwyddyn 408; yn 
yn honi fod y natur ddwyfol yn hanfodi yn dair 
ffurf, neu dri o bersonau; ond nad oedd yn gyf- 
lawn yn un o honynt ar ei phen ei hun. Dichon, 
pa fodd bynag nad oeddynt amgen dosbarth o 
Drindodiaid anwybodus ac annysgedig. 

TRIGFA, (6rig,) aneddle, cartref, preswylfa. 
Edr. Preswylfa. 

TRIGOLION, (trigol,) cyfaneddwyr, preswyl- 


wyr. 

'TRILLO, un o feibion Ithel Hael, yr hwn yn 
nechreuad y 6fed ganrif a ddaeth i Gymru o 
Lydaw gyda Chadfan, Mab Eneas Lydewig, 
Cynon, lIlar, Dochdwy, Padarn, Cristiolus, 
Rhystyd, Salieu, Tanwg, Trillo, Tegai, Llechyd, 
Twrog, Trinio, Sadwrn, Cana, ac eraill; ac a 
sefydlodd yn Llandrillo, yn swydd Feirion. Yr 
oedd trigolion Cymru a thrigolion Llydaw yn 
Ffrainc y pryd hwn fel un bobl; ac yn llefaru 
yruniaith. Herwydd hyn, yn nghyd â'r dra- 
mwyaeth fawr ag oedd o'r naill wlad i'r llall, 
daeth llawer o wyr duwiol a dysgedig drosodd o 
Lydaw i Gymru yn y cant hwn, y rhai a fuont 
yn dra defnyddiol yn ein gwlad. 

TRINDOD, gair cyfansawdd o fri, ac undod, 
yr hwn a arferir yn gyffredin yn mhlith duwin- 
yddion, er gosod allan natur yr undeb annrhaeth- 
adwy rhwng y personau yn yr hanfod ddwyfo!, 
a'u gilydd. 'Theophilus o Antioch yn yr ail 
ganrif oedd y cyntaf a gymhwysodd y gair Groeg, 
(rais, at y gwirionedd tan sylw; yr hwn wedi 
hyny a drowyd gan Tertuìlian i'r Lladin, 7vini- 
fas, hyny yw Trindod. Herwydd diffyg gair 
gwell i osod allan eu golygiad yn mherthynas i 
undeb y personau yn y Duwdod, y mae duwin- 
yddion uniawngred wedi cytuno yn unfrydol, o 
hyny hyd yn awr, ìi arferyd y gair 7rindod wrth 


| ymdrin â'r athrawiaeth hon, yn gystal yn eu 


hysgrifeniadau a'u pregethau. Dir i'r rhai a 
anfoddlonant iddo, ac a ddadleuant yn ei erbyn 
yw cynysgaeddu yr iawnffyddiaid âg un gwell 
yn ei le; ac yna gallant fod yn sicr y bydd idd- 
ynt adael ei arfer a chofleidio yr un newydd, 
rhagorach, gyda diolchgarwch. Hyd nes y 
gwnelont hyny, yn ofer y dadleuant yn ei erbyn. 

Ond nid y gair eithr y ffaith yw y peth mwyaf 
pwysig; ac yn gyflredin, yn erbyn y ffaith y 
mae y rhai a wrthddadleuant yn erbyn y gair 
Trindod yn ergydio; a'u hamcan trwy hyny yw 
gwadu y posiblrwydd a'r rhesymoldeb o'i han- 
fodiad. 

Cyfaddefir yn rhwydd fod dull hanfodiad y 
Duwdod yn dri pherson gwahanol, neu wahan- 
iaethol, yn ddirgelwch; ond honir yn gadarn, 
nad yw yr amgylchiad hwn yn gwneuthur dim 
yn erbyn gwirionedd y ffaith, na'i chredadwy- 
aeth. Y mae hanfodiad dyn yn gorff, enaid, ac 
ysbryd, yn ffaith eglur ac anwadadwy; ond y 
mae dull ac ansawdd arbenig ei hanfodiad fel y 
cyfryw yn ddirgelwch annrhaethadwy, tebygol, 
i bawb ond y Creawdwr ei hun. Yn yr amgylch- 
iad olaf y mae y ffaith yn eglur; ond ansawdd 


795 


TRI 


Y rhif unigol yw 
Eloah. Y mae yn anhawdd rhoddi rheswm pa- 
ham yr arferodd Duw y cyfryw ymadroddion, 
ond yn unig ar y dybiaeth fod lluosogrwydd yn 
y Duwdod. 2, Oddiwrth y dull y gosodir allan 
drefn cadwedigaeth pechaduriaid yn yr Ysgry- 
thyrau santaidd. Sonir yn y Beibl am berson 
yn ethol ac yn anfon ; ac am un arall yn cael ei 
ethol a'i anfon, (yr hwn a elwir yn Fab, ïe, yn 
uniganedig Fab Duw; ac i'r hwn heb unrhyw 
gyfaddasiad, y priodolir enwau, perffeithderau, 
gweithredoedd, ac addoliad dwyfol,) ac am gyf- 
amod tragywyddol rhyngddynt a'u gilydd gyda 
golwg ar y gwaith hwnw, Ps. lxxxix. 9, 4; Sech. 
vi. ]3, wedi ei chymharu a Jer. xxx. 31; Ps. 
exix. 122; Esa. xxxviii. l4; xlix. 8,9; Luc 
xxii. 29, Gr. 3. Oddiwrth ysgrythyrau pendant 
ac eglur, 2 Sam. xxiii. 2,3; Math. xxviii. 19; 
2 Cor. xiii. 13; 1 Ioan v.7. Bod y Tad yn 
berson Dwyfol, nid amheuir gan neb ond atheist- 
iaid. Bod y Mab yn berson gwahanol, neu wa- 
haniaethol oddiwrth y Tad, nid amheuir gan 
neb Cristionogion, oddigerth y Sabeliaid. Ei 
fod yn berson Dwyfol nis gellir gwadu, yn gyson 
a chymeriad y Beibl fel datguddiad Unig Berson 
Dwyfol ì greaduriaid ffaeledig, tueddol i eilun- 
addoliaeth, ac â chymeriad Crist fel athraw cref- 
yddol, ffyddlon a chywir. 

Bod yr Ysbryd Glan yn berson, a ymddengys, 
ynl. Oddiwrth yr ystyriaeth ei fod yn deall ac 
yn ewyllysio; yr hyn nis gall amgen person ei 
wneuthur, 1 Cor,ii. Í0, 11; xii. ll. 2. Oddi- 
wrth yr ystyriaeth fod swyddau a_gweithrediad- 
au personol yn cael eu priodoli iddo, Ioan xiv. 
16, 17;.xv. 26; Act, xlii. 2,4; xvi. 6, 7; xx, 
28; Rhaf. viii. 26, 27; 1 Cor. vi. 19; 2 Tim. 
i.14. Eifod yn Berson Dwyfol a ymddengys 
yn 1. Oddiwrth ei fod yn cael ei alw yn Dduw, 
Act. v. 4, 5; ac yn Arglwydd, 2 Cor. 1 (i 
2. Oddiwrth fod perffeithderau, gweithredoedd, 
ac anrhydedd Duw yn cael eu priodoli iddo; 
megys tragywyddoldeb, Heb, ix. 14; hollbre- 


/ | senoldeb, Ps. 


cxxxix. 7; hollwybodaeth, I Cor. 
ii. lO; creu, Job xxvi. J3 ; xxxiii. 4; cynal, Ps. 


civ. 30; santeiddio, l Cor. vi. ll ; codi'r meirw, 


Rhuf. viii. 1] ; ac addoliad dwyfol, Math. xxviii. 
19; Rhuf.ix.1; 2 Cor. xiii. 19.. Dengys hyn 
luosogrwydd friol yn y Duwdod. 

Terfynwn yn ngeiriau yr Esgob Bevridge, yr 
hwn a ddywedai, “ Y mae yn rhyfedd genyf fod 
neb yn addef dwyfol ysbrydoliaeth y Beibl, ac 
yn proffesu Cristionogrwydd, yn medru gwadu 
athrawiaeth y Drindod, gan ei bod yn un o 
bynciau hanfodol Cristionogaeth, a bod yr Hen 
Destament a'r Newydd, mewn rhyw ddull neu 
gilydd, wedi eu britho â phrofion o honi.” Edr. 
Dirgeledigaethau, Duwdod Crist, Person. 

TRINDODAETH, (£rindod,) y cysawd cref- 
yddol, gwrthwynebol i Sosiniaeth, Ariaeth, a 
Sabeliaeth. 

TRINDODIAID, (trindod,) addefwyr a cho- 
leddwyr athrawiaeth y Drindod. 

Y tadau Cristionegol cyntefig, er cystal yn 
gyffredin y gallasent fod yn cytuno yn nghych 
y ffaith, eto oeddynt yn amrywio yn fawr yn y 
dull o'i hegluro a'i gosod allan. Ar ol cymanfa 
Nicea, B.A. 325, ymroddasant, medd y Dr. 
Doddridge, i arfer amrywiol ymadroddion cyw- 
rain a dyrus, oddiwrth ba rai y gallasid casglu 
mai eu hewyllys oedd cuddio, yn hytrach nag 
egluro eu golygiadau. Er hyn oll, tyfasant mor 
boethlyd yn y ddadl, fel yr aethant yn mlaen, 
nid yn unig i wrthwynebu eu gilydd, ond hefyd, 
er dirfawr warth i'w proffes, i felldithio a llof- 
ruddio y nail] y llall. 

Gyda golwg ar y duwinyddion diweddar, y 
mae yr hyn a ganlyn yn cynwys sylwedd eu 
golygiadau a'u hegluriadau hwy ar y pwnc. 

1. Yr Athanasiaid (yn mhlith y rhai y gellir 
rhestru Bull, Pearson, Owen, Waterland, ac A. 
Taylor,) a honant dri pherson gwahanol, gogyf- 
uwch yn yr un hanfod ddwyfol; yn ol Cate- 
chism y gymanfa, ““ Un mewn sylwedd, gogyf- 
uwch'mewn gallu a gogoniant.” Er fod amryw 
bethau annirnadwy yn ymddangos yn y gysawd 
hon; eto, ei choleddwyr a honant eu pod i'w 
priodoli i wendid ein dealldwriaethau ni, yn 
hytrach nag i afresymoldeb yr athrawiaeth 
ynddi ei hun. 

Rhai o'r ysgrifenwyr uchod a soniant am 
“gyfranogiad o'r holl natur ddwyfol oddiwrth 
y Tad i'r Mab, ac oddiwrth y ddau i'r Ysbryd ; 
eto, yn y cyfryw fodd ag nad yw y Tad a'r Mab 
yn ysgaredig, neu ysgaradwy oddiwrth y Duw- 
dod, eithr o hyd yn hanfodi ynddo, ac yn yr 
undeb agosaf ag ef.” Y neb sydd yn amgyffred 
y golygiad hwn, y mae yn rhaid nad oes diffyg 
synwyr arno! Gall ddeall y cwbl ! 

2. Gellir meddwl fod Baxter, fel yr Ysgolwyr, 
( Schoolmen,) mai un, a'r un Duw, yn deall, 
ewyllysio, a charu ar ei ben ei hun, yw y tri 
pherson dwyfol; neu, mai doethineb, gallu, a 
a chariad wedi eu dynsodi, ydynt; a'r rhai a 
eglurir ganddo wrth y' dullweddau triphlyg o 
allu, dealldwriaeth, ac ewyllys yn enaid dyn ; 
ac o ysgogiad, goleuni, a gwres, yn yr haul. 
Ond os gellir amgyffred y cysawd hwn, nid yw 
yn gwahaniaethu eithr ychydig neu ddim oddi- 
wrth Sabeliaeth. 

3. Y mae yr enwog How yn golygu fod 


TRI 


794 


TRI 


anegluradwy, fel y gellir ar gyfrif eu cydgordiad 
perffaith, eu cydsyniad, serch, ac hunan ymwy- 
bodaeth, eu galw yn un Duw. gyda'r un priod- 
oldeb ag y gellir galw y natur gorfforol, ysbryd- 
ol; ac eneidiol, wedi eu huno a'u gilydd, yn un 
dyn. Nid yw yn ymddangos fod cysodau How 
a Baxter yn gwahaniaethu nemawr oddiwrth eu 
gilydd, oddigerth yn unig mewn geiriau. Ond 
nid oedd yr un o honynt yn ysgrifenwr eglur 
ar y pwnc dan sylw; ac yn wir, ymae yn an- 
hawdd cael neb felly. 

4. Ŷ Dr. Thomas Burnet sydd yn honi han- 
fodiad un bod hunanfodol, a dau fod dybynol; 
ond yn haeru ar yr un pryd fod y ddau olaf 
wedi eu huno felly a'r blaenaf, fel y gellir, ar 
gyfrif yr undeb hwnw, briodoli perffeithderau 
dwyfol iddynt, a'u hanrhydeddu ag addoliad 
dwyfol. Y trefniant hwn sydd yn tebygoli yn 
fawr i eiddo'r Dr. Samuel Clarke, os nad yr un 
yn hollol ydyw. 

5. Tybiai y Dr. Wallis, nad yw y gwahan- 
iaethau yn y Duwdod amgen moddol yn unig; 
canys dywed, ““Nid yw person dwyfol amgen 
modd, golygiad, neu berthynas o eiddo Duw a'i 
greaduriaid. Hyn, a hyn yn unig a olygwn 
pan yn dywedyd, ““ Y mae Duw yn dri pher- 
son.” Tebygol mai yr un golygiad oedd gan yr 
Archesgob Tilotson ar y pwnc dansylw. Ond 
nid $w y golygiad hwn amgen Sabeliaeth 
berffaith. 

6. Yn ei lyfr a gyfenwir “ Athrawiaeth Grist- 
ionogol y Drindod,” yr hwn a gyhoeddwyd yn 
y flwyddyn 1722, y mae y Dr. Watts yn cyf- 
yngu ei hun wrth ymadroddion mwy ysgrythyr- 
ol, yn y darluniad y mae yn ei roddi o'i olygiad 
ar y materhwn; gan ddywedyd, ““Y Tad, a'r 
Mab, a'r Ysbryd, tri pherson, acun Duw.” Y 
mae efe yn cynyg profi hyn, trwy resauo osod- 
iadau, sylfaenedig ar destunau ysgrythyrol eglur, 
megys yn 1. “ Gan nad oes ond un Duw, y mae 
yn hollol annichonadwy fod cymeriadau gwa- 
haniaethol, dwyfol y Duwdod, yn perthyn i un 
bod arall. Y mae hyn yn rhy eglur, fel y sylwa 
y Doctor duwiol,i arddelwi prawf. 2. Y mae 
Duw ei hun mor eiddigeddus o'i anrhydedd, ac 
mor ofalus am amddiffyn urddas ei Dduwdod, 
fel na oddef byth i'r cymeriadau arbenigol gwa- 
haniaethol hyn gael eu priodoli i unrhyw fod 
arallheblaw iddo ef ei hun yn unig, Ex. xx 5; 
Deut.iv. 23, 24. 3. Y mae efe hefyd mor dir- 
ion, ac mor ffyddlon i'w greaduriaid, fel y mae 
wedi dangos; iddynt pa rai ydynt y cymeriadau 
arbenigol a gwahaniaethol hyn o eiddo y Duw- 
dod, fel na byddo iddynt syrthio i'r camgymer- 
iad a'r euogrwydd o'u priodoli hwynt i neb arall, 
Rhuf.i.19, 20. 4. Cymeriadau arbenigol gwa- 
haniaethol y Duwdod, ydynt yr enwau, y teitl- 
au, y perífeithderau, y gweithredoedd, a'r addol- 
iad, y rhai y mae Duw yn eu harddelwi iddo ei 
hun, yn wahaniaethol eddiwrth bawb arall, yn 
ei air; a'r rhai y mae efe yn hwnw wedi eu 
honi mewn modd pendant, fel yn perthyn iddo 
ei hun yn unig; neu ynte wedi gwneyd yn 
ddigon eglur mai felly y mae yn bod, Esa. lxii. 


8. 5. Eto y mae yr enwau, y Y ON 
ffeithderau, y gweithredoedd, a'r addoliad, y 
rhai ydynt briodol i Dduw, ac yn anghyfranogol 
i neb arall, yn cael eu priodoli gan Dduw ei hun 
yn ei air i dr, y rhai a wahaniaethir wrth yr 
enwau Tad, Mab, ac Ysbryd. I Grist, priod- 
olir yr enw anghyfranogol Jehofa, Jer. xxiii. 6 ; 
Esa. xlv. 24, 25; Zech. xi. l2, 19; y gwir 
Dduw, l Ioan v. 20; y Duw mawr a chadarn, 
Tit.ii, 13; Esa.ix. 6; y perffeithderau Dwyfol, 
megys hollwyddfodoldeb, Math. xxviii. 20; 
Ioan iii. 13; hollwybodaeth, Dat. ii. 28 ; tra- 
gywyddoldeb, Heb. i. 8; Dat. i. 11; anghyf- 
newidioldeb, Heb. xiii. 8; gweithredoedd Dwy- 
fol, megys creu, Col. i. 16, 17; Heb.ii. 10; 
addoliad Dwyfol, Heb.i. 6; Ioan xx. 28; Act. 
vii. 50; Ioan v. 23. 'r Ysbryd Glan, priedolir 
yr enw Jehofa, Esa. vi. 6, 9, 10, wedi eu cy- 
mharu ag Act. xxviii. 25, 26; Ps. xcv. 3, 7, 
wedi ei chymharu a Heb, iii. 9; perffeithderau 
—hollbresenoldeb, Ps. cxxxix. 7; hollwybod- 
aeth, l Cor. ii. 10; tragywyddoldeb, Heb. ix. 
14; gweithredoedd—creu, Job xxxiii. 4 ; aileni, 
Ioaniii. 5, 6, S; Rhuf. xv. 16; addoliad, Math. 
xxviii. 19; 2 Cor. xiii. 14. 6. Y mae hefyd brof- 
ion eraill, amgylchiadol, eithr argyhoeddiadol, 
o'r un pethau, yn mherthynas i'r Mab a'r Ys- 
bryd. Gyda golwg ar y blaenaf, gwel Rhuf. 
xiv. 10; Eph. iv. 8, 9; Ioani. ll, 14. Gyda 
golwg ar yr olaf, 2 Pedri. 21; Act.v.3, 4; 
Math. xii. 21, 32.. 7. Y mae yn canlyn o ang- 
enrheidrwydd, fod i'r Tri hyn, (y Tad, y Mab, 
a'r Ysbryd,) y fath gymundeb agos a gwirion- 
eddol a'u gilydd, yn yr un Duwdod, ag i ddigon- 
ol gyfiawnhau y priodoliad o'r cymeriaduu ar- 
benigol a gwahaniaethol hyniddynt. 8. Gan 
nad oes, ac nas gall fod, amgen un gwir Dduw, 
gellir yn briodol galw y Tri hyn, y rhai y mae 
iddynt y cvfryw gymundeb yn y Duwdod, yr 
un Duw, neu y gwir Dduw, I Ioan v. 7; Ioan 
x. 90. 9. Er nad ydynt y Tad, y Mab, a'r 


. Ysbryd, amgen un Duw, eto y mae y cyfryw 


wahanol briodoliaethau, gweithrediadau, cymer- 
iadau, ac amgylchiadau, yn cael eu priodoli i'r 
Tri, ag a briodolir yn gyffredinol i bersonau 
gwahanol yn mysg dynion. Y Tad yn cenhediu, 
a'r Mab yn cael ei genhedlu; y Tad yn anfon, 
a'r Mab yn cael ei anfon. Gwahaniaethir hwynt 
fel Tri Pherson, 2 Cor. xiii. 14; Eph. ii. 8; iv, 
4—6. 10. Herwydd hyn, y mae yr eglwys 
Gristionogol bron yn mhob oes, wedi arfer 
y gair person, er dynodi y gwahaniaethau tri- 
phlyg o Dad, Mab, ac Ysbryd, gan eu galw yn 
drï pherson gwahanol. 

Yn y llyfr rhag-gyfeiriedig o eiddo y Dr. 
Watts, (tudaì. 178, Nod.,) y mae y cyfeiriad at 
raghanfodiad enaid dynol Crist; nid fel pwnc o 
ffydd, ond yn unigodyb. Ychydig flynyddoedd 
wedi hyny, erlynodd y Doctor duwiol ei olyg- 
iadau, gyda golwg ar daflu mwy o oleuni ar y 
pwnc dyrus hwn, ac i effeithio undeb rhwng rhai 
o'r pleidiau ymrysongar a'u gilydd. Ond yn 
hyn nì bu efe mor llwyddianus ag yr oedd ei 
enaid tangnefeddus yn chwenych bod ; ïe, fel 
llawer, prin y diangodd rhag cael ei restru yn 
mhlith y Gwrth-drindodiaid. Meddylir iddo 
wyro rhyw gymaint oddiwrth y trefniant cyffred- 
in ; ond nid allodd holl ymdrech Mr, Tomkins, 


TRI 


795 


TRI 


yr hwn oedd yn ymddadleu âg ef, na'i lithio i | odd yr anturiaeth cystal, fel yr effeithiwyd 


Ariaeth, nac ychwaith i ymwrthod â phriodol 
Dduwdod ei Brynwr, na chyfnewid cymaint ag 


un gair yn y Mawl-wersi i'r Drindod yn nher- | 


fyniad ei Hymnau anghymarol.  Vid. Memoîrs, 
preficed to his practical Works, p. 31. Palmer's 
Life of Watts, and appendiz, 1791. 

7. Ystyriai yr enwog Ddoctor T. Ridgeley, 
ac amryw dduwinyddion diweddar o gryn rag- 
oriaeth, dyb y tragywyddol genhedliad, yn wrth- 
uni; gan fod pob deilliad o angenrheidrwydd, 
yn rhagdybio blaenoriaeth, ac yn sefydlu isaf- 
iaeth; yr hyn sydd yn hollol anghydweddol â 
gwir a phriodol Dduwdod. Y Parch. W. Ro- 
maine, yr hwn yn gystal a'r Parch. W. Jones, o 


Pluckley, ydoedd o'r farn Hutehinsonaidd, a 


alwai dragywyddol genhedliad yn dragywyddol 
ddisynwyrdeb. 

ma yr ydym yn canfod mor anhawdd yw 
ymadael ag iaith syml yr ysgrythyr wrth drin 
y pwnc mewn golwg, heb syrthioi ryw gyfeil- 
iornad; neu o'r hyn lleiaf, ì ryw anhawsder an- 
egluradwy. Y mae son am bersonau dwyfol, 
hollol wahanol ac annibynol, yn ymylu ar dri- 
duwiaeth. Y mae darlunio y gwahaniaethau 
dwyfol yn unig o natur foddol (modab) yn 
ymylu ar Sabeliaeth. Y mae son am un person 
goruchel a dau ddeilliedig, yn ymddangos yn 
ymylu ar Haner Ariaeth, ac yn hunaniaethu â 
threfniant y Dr. Samuel Clarke; ac y mae 
athrawiaeth rhaghanfodiad enaid dynol Crist, 
mewn cysylltiad â'r golygiad Wattsaidd o drig- 
iad personol Duw Dad yn natur ddynol y Cyf- 
ryngwr, yn dynesu at gyfeiliornad y Patripas- 
iaid, ac yn troi personoliaeth yr Ysbryd Glan yn 
unig yn droell ymadrodd. 

Oni ddylai ystyriaeth o'r anhawsderau hyn 
a'u cyífelyb, ein tueddu yn ein hymdriniaeth â'r 
pwnc dan sylw, yn gystal a phynciau athraw- 
iaethol dyrus eraill, ìi lynu mor gaeth ag y 
byddo modd wrth iaith syml ac eglur Dat- 
guddiad? 

Yr enw Trindodiaid hefyd a gymhwysir at 
urdd Pabaidd yn Ffrainc, yr ltal, Ysbaen, yn 
nghyd a gwledydd eraill; yr hwn a sylfaenwyd 
gan Ioan de Matha, a Ffelix de Valois. Yr 
oedd Ioan de Matha yn hanu o rieni pendefig- 
aidd yn Provence, a chafodd ei raddio yn Ddoc- 
tor yn mhrif ysgol Paris. Yr oedd Ffelix de 
Valois yn byw fel ermid, mewn coed, yn esgob- 
aeth Meaux. Wedii Matha weled angel mewn 
gweledigaeth, yn cyflwyno iddo ddau gaethwas, 
penderfynodd arwain buchedd fynachaidd; ac 
unodd â Ffelix. Yr oedd y ddau yn cyd-drigo, 
ac yn arwain bywyd ymataliol yn mhob dull. 

Yn cael eu cyffroi gan ffug weledigaethau a 
gwyrthiau, y penboethiaid gwirion hyn a gyf- 
archasant y Pab Innocent III. am ganiatad i 
sefydlu urdd newydd; yr hyn a gawsant, dan 
yr enw Trindodiaid, neu Urdd Rhyddid y Caeth- 
ion. Mewn canlyniad i hyn, ar eu dychweliad 
i Ffrainc, caniataodd y brenin iddynt sylfaenu 
mynachlog ; yr hon a waddolwyd gan Margaret, 
Iarlles Burgundy, er cynhaliaeth ugain o gre- 
fyddolion. Mor gynted y cymerodd hyn le, 
danfonodd Matha ddau Sais i Morocco, yn 
Affrica, i gyflafareddu $ Miramolin, yn nghylch 
rhyddid caethion Cristionogol tlodion. Llwydd- 


| 


| 


rhyddid 186 o gaethion ganddynt, yn y flwydd- 


yn 1200. Yn yr un flwyddyn cawsant eu an- 
rhegu â chrefydd-dy yn nhalaeth Honscot; ac 
un arall yn Arles, yn Provence. Wedi hyny 
cymerodd Ioan de Matha daith i'r Ysbaen, lle 
y llwyddodd gyda brenin a thywysogion y wlad 
honoi wneuthur amryw sefydliadau, gyda golwg 
ar ryddhad caethion Cristionogol. Edr. JTut- 
chinsoniaid, Rhaghanfodiad—iaid. 

TRIOEDD, (fri,)Saes. Triads; tri a thri, neu 
dri thr? ì 

Yn ol Barddas ein henafiaid, “ Tri dyn y sydd : 
sef dyn i Dduw—dyn i ddyn—a dyn i ddiawl.” 
Y blaenaf “a wna dda dros ddrwg” yr ail “a 
Fo dda dros dda ;” a'r olaf, “a wna ddrwg am 

eyn 

“Da am dda, sydd yn rhesymol, 
Drwg am ddrwg, sydd anghrist'nogol ; 
Da am ddrwg, sydd fendigedig, 
Drwg am dda, sydd felldigedig,” 
Cyf. y Parch. W. Griffiths, Glandwr. 

Hefyd, yn ol y Farddas rag-grybwylledig, 
““'Tri chadernid hanfod sydd; sef nis gellir am- 
gen—nid rhaid amgen—ac nis gellir gwell; ac 
yn hyn y diwedd pob peth.” Gwel, Trioedd 
addfwynder, a dynwyd allan o hen lyfr Syr Edward 
Stradling, o Gastell Sant Dunwyd, gan Thomas 
ab Ifan, Tre Bryn, 1680. Seren Gomer, 1821, 
tu dalen 40 —43. 

TRIOEDD YNYS PRYDAIN, ydynt dri- 
oedd cof a chadw, a gwybodaeth o hynodion o 
ddynion ac o bethau a fuont yn Ynys Pryglain, 
ac ar ddamwain a dramgwydd i genedl y Cymry 
er yn oes oesoedd... Y neba chwenycho weled 
cofnodiadau helaeth o Drioedd Ynys Prydain, 
darllened Seren Gomer am 1821, tu dalen, 144, 
209, 241, 342; ac ond odid caiff ei foddloni. 

TRISTWCH, (trist,) yn briodol a ddynodo ofid 
meddwl, herwydd rhyw beth anhyfryd, neu feius, 
presenol neu ddyfodol, Neh.ii. 2; Rhuf. xi. 2. 
Yn drâwsenwadol, yr achlysur o hono ; sef croes- 
au a gofidiau, Phil. ii. 27. 

Y gwrthwyneb i ddiddanwch yw tristwch; ac 
y mae yn cael ei briodoli i'r meddwl a'r wyneb- 
pryd, Deut. xxviii. 65. Preg. viii. 3. Y blaenaf 
yw ei eisteddle; a'r olaf, trwy ei agwedd brudd- 
aidd, geiriadol, yw ei brif-fynegydd. 

Y mae fristwch yn naturiol, crefyddol, neu 
bechadurus. Nid yw y blaenaf amgen teimlad- 
au anhyfryd natur, dan gystudd a phoenau corff- 
orol, ac yn ngwyneb croes-ragluniaethau, a 
marwolaethau cyfeillion a pherthynasau hoff ac 
anwylaidd, Gen. lxii. 38. Y mae hwn yn gy- 
ffredin, i holl ddynolryw, duwiol ac annuwiol, 
uchel ac isel; ac osna fydd yn anghymedrol 
nid yw nac yn waharddedig na beius; gan nad 
yw yn wrthwyneb i amynedd a dyoddefgarwch ; 
eithr os bydd yn gymedrol yn ddangosiad o hon- 
ynt; am mai annichonadwy i'r hwn nad yw yn 
teimlo ei ofid yw bod yn amyneddgar, a dyodd- 
efgarwch tano. 

Gyda golwg ar yr ail; sef tristwch duwiol, 
neu grefyddol, un e ffrwythau'r Ysbryd ydyw, 
Zech. xii. 10. Ac y maeyn cyfodi oddiar ystyr- 
iaeth o bechod ynom eîn hunain, neu eraill, yn 
nghyd a chariad diffuant at Dduw, a gofal mawr 
am ei anrhydedd a'i ogoniant. Y mae yn ei 


TRO 


796 


TRO 


ddangos ei hun mewn “astudrwydd,” neu ofal 
am ddiwygio yr hyn sydd feius ac allan o'i le, 
ynom ein hunain neu ereill; mewn “ymddiffyn,” 
neu ymdrech i adenill heddwch Duw a chyd- 
wybod; mewn “soriant,” neu ddigofaint, yn 
erbyn pechod; mewn GU GC dialedd. o'i her- 
wydd, ac arswyd rhag ei adgyflawni; mewn 
““awyddfryd” am fwynhad o heddwch a ffafr 
y Goruchaf, ac am gymhorth i ryngu ei fodd o 
hyn allan; mewn “sel” dros anrhydedd a go- 
goniant yr Arglwydd; ac mewn “ dial?” ar bech- 
od trwy ei farweiddio a'i groeshoelio; os tìad, yn 
ol esiamplau yr hen dduwiolion, Êx. xxxii. 20; 
2 Bren. xviii. 4; Esa. xxx. 22, trwy ddinystrio 
yr achlysuron o hono, 2 Cor. vii. 10, 11. 

Yn mherthynas i'r (rydydd, sef tristwch pech- 
adurus, mae pob tristwch felly, os bydd yn ang- 
hymedrol; yn cenhedlu anfoddlonrwydd a grwg- 
nachrwydd yn erbyn Duw yn y meddwl; ac yn 
tueddu ei ddeiliad i esgeuluso ei ddyledswydd — 
i arferyd moddion anghyfreithlon er cael gwared 
o'i ofil—ac i niweidio eì hun trwy osod terfyn 
i'w einioes, 2 Cor. vii. 10. Edrych Edifeirwch, 
Galar, Gofid. 

TROCHIAD, (trocAi,) gwlychiad hollol trwy 
soddiad mewn dwfr, neu unrhyw wlybrwydd; 
y gwrthwyneb i daenelliad neu dywalltiad. Edr. 
Bedydd, Taenelliad. 

TROCHWYR, (trochi,) enw o wawd a gy- 
mhwysir yn rhy fynych at yr amrywiol bleidiau 
o Gristionogion a weinyddant fedydd trwy 
drochiad. Nid oes un well sylfaen i'w galw hwy 
yn d$lbchwyr nac sydd i alw y rhai a weinyddant 
fedydd trwy daenelliad yn daenellwyr; oblegyd 
nad yw y naill na'r llall o'r enwau yn dangos nod- 
weddiad gwahaniaethol y pleidiau y cymhwysir 
hwynt atynt; ac nid oes yr un o honynt yn eu 
cymeradwyo. Herwydd hyn nid yw eu harfer 
amgen difriaeth neu ddifenwaeth; “'pethau nid 
ydynt weddus '—ac am hyny na enwer h wynt yn 
auihlith Cristionogion megys y gweddai i Saint.” 

TROEDIGAETH, (iroedig,) y cyfnewidiad 
mewnol ac allanol a effeithir yn nghymeriadau 
holl ddeiliaid iechydwriaeth, trwy air ac ysbryd 
Crist. Edr. 4denedigaeth, Cyfnewidiad, Dychwel- 


iad. 

TROSEDD, (1ros, ) trosiad terfynau, neu reol- 
au gosodedig a gweddus; un o enw cyflredinol 
pob rhyw bechod. 

TROSEDDWYR, (trosedd gwyr,) rhai yn 
myned dros yr iawn ffordd, neu un trosi rheolau 
rhinwedd a gweddeidd-dra; un oenwau cyffred- 
inol pob math o bechaduriaid, 

TROSGLWYDDIAD, (trosglwydd,) traws- 
symudiad, trosiad, neu ddygiad trosodd, o un 
lle, amgylchiad, cyflwr, neu sefyllfa, i un arall, 
Yn mhlith esgobyddion Brydain Fawr arferir y 
gair trosglwyddiad, er dynodi symudiad esgob 
talaethol o'r naill esgobaeth i un arall; ac yn 
mhlith Henuriadyddion yr Alban, arferir ef er 
dynodi symudiad Henuriad athrawiaethol o un 
plwyf i un arall, 

Sonir gan amryw am ““drosglwyddiad pechod 
erieni i'w plant;” ac y maent yn sylfaenu y 
dyb ar yr ysgrythyrau canlynol a'u cyffelyb, 
Gen.v. 3; Job xiv. 4; Ps. li. 5; loan iii. 8$. 
Bod holl ddynolryw ar gyfrif eu perthynas â'r 
dyn cyntaf, fel pen y Cyfamod Paradwysaidd, 


yn dyfod i'r byd yn hollol amddifad o santeidd- 
rwydd egwyddorol, neu ddelw Duw, sydd wir- 
ionedd ysgrythyrol anwadadwy yn cael ei wirio 
trwy ffeithiau cyffredinol a chyson; ond nid 
yw athrawiaeth trosglwyddiad pechod i blant 
oddiwrth eu rhieni naturiol ac uniongyrchol yn 
ymddangos yn gyson â'r athrawiaeth ysgrythyr- 
ol o lygriad yr holl hil ddynol trwy rinwedd eu 
perthynas âc Adda, fel pen y Cyfamod Paradwys- 
aidd; nac â'r athrawiaeth ysgrythyrol o gread- 
igaeth yr enaid dynol; nac ychwaith âg ansawdd 
foesol, nacaol pechod. 

Os trwy rinwedd eu perthynas a'u rhieni na- 
turiol, uniongyrchol, ac nid trwy rinwedd eu 
perthynas a'r cyfamod Paradwysaidd, ac ag 
Adda fel ei ben, y mae plant yn etifeddu natur 
ansantaidd, neu lygredig, yna y mae athraw- 
iaeth cyfrifiad pechod cyntaf Adda i'w holl hil- 
iogaeth, o angenrheidrwydd, yn ofer a difudd ; 
canys pa ddyben yw myned can helled yn ol ag 
Adda i ymofyn am achos llygriad cyffredinol 
holl ddynolryw, gan ei fod i'w gael yn nes atom 
o lawer, sef yn ein rhieni naturiol uniongyrchol ? 

Mewn gwirionedd, nid ydym yn gweled yn 
ddichonadwy mewn un modd, nad yw athraw- 
iaeth trosglwyddiad, pechod o rieni naturiol 
uniongyrchol i'w plant, o angenrheidrwydd yn 
milwrio yn erbyn yr athrawiaeth ysgrythyrol o 
gyfrifiad pechod cyntaf Adda i'w holl hiliog- 
aeth, ac yn wadiad rhinweddol o honi; gan fod 
yn ddigon amlwg ei bod yn ei gwneuthur yn 
athrawiaeth ddiles ac ofer. 

Yn mherthynas i'r ysgrythyrau rhag-gry- 
bwylledig, a'u cyffelyb, crefwn genad i sylwi, 
ein bod yn eu hystyried yn wadiad pendant o 
drosglwyddiad rhinwedd, neu santeiddrwydd, 
o rieni naturiol uniongyrchol, i'w plant, ac yn 
brofion diymwad o lygredigaeth cyffredinol 
a gwastadol yr holl hil ddynol, gan mad 
pa un ai duwiol neu annuwiol fyddo eu rhieni; 
ond o herwydd y rhesymau a enwyd uchod, nis 
gallwn eu hystyried yn brofion o wirionedd yr 
athrawiaeth afresymol a niweidiol o drosglwydd- 
iad pechod o rienii'w plant. Ie, ar y dyb fod 
yr athrawiaeth hono yn wirioneddol, nid ydym 
yn gweled pa fodd nad ydyw ei chymhares— 
trosglwyddiad santeiddrwydd, yn rhwym hefyd 
o fod yn wirionedd! Y mae addef y naill yn 
ymddangos i ni yn ganiatad rhinweddol ac ang- 
enrheidiol o'r llall. Ond “'yr hyn a aned o'r 
cnawd sydd gnawd,” gan nad beth fyddo cymer- 
iad y rhieni naturiol uniongyrchol. Er fod Adda 
yn wr duwiol pan y cenhedlodd Seth yn gystal 
a Chain, eto cenhedlodd y naill fel y llall ar ei 
ddelw ddaearol, ac nid nefol, eihun, 1 Cor. xv. 
16—50. Profi fod Seth wedi ei genhedlu yn 
amsantaidd, er fod ei rieni yn santaidd, ac iddo 
yntau gael ei santeiddio wedi hyny, y mae Gen. 
v.3; ac nid dangos mai effaith ei genhedliad, 
ac nid y cyfamod Paradwysaidd, oedd ei 
aflendid. 

Gwyddom mai carwyr gwresog iawnffyddiaeth 
yn gyffredin, yw coleddwyr gwresocaf athraw- 
iaeth trosglwyddiad pechod oddiwrth ei rieni 
naturiol i'w plant; ac mai eu sel dros iawn- 
ffyddiaeth yw y prif reswm eu bod yn ei phleidie, 
Ond nid yw cyfeiliornad yn llai peryglus am ei 
fod yn dyfod oddiwrthynt hwy, eithr yn llawer 


TRU GO TRU 
mwy. Edr. Cwymp, Cyfamod Paradwysaidd, | gwvthrychau truenus, cyn belled ag y byddo 
Dyn, Pechod, Pechod Gwreiddiol, Pechod | sefyllfa ac anrhydedd cymeriad ei ddeiliad yn 
Mewngyfaneddol. ei berthynas â hwynt yn caniatau. Y gwrth- 


TROSGLWYDDIAID, Llad. 7vaduciani; co- 
leddwyr yr athrawiaeth o drosglwyddiad eneid- 
iau plant oddiwrth eu rhieni, yn gystal a'u 
cyrff. 

Yn ol tystiolaeth Jerome yr oedd Tertulian, 
yn gystal ag Apolinaris, yn coleddu y dyb hon” 
ac y mae gwrthwynebwyr Pelagiaeth yn gyffred- 
inol wedi bod yn yr oesoedd a aethant heibio yn 
ffafriol iddi. Er y diwygiad y mae wedi cael 
mwy o dderbyniad yn yr Eglwys Lutheraidd, 
.nag un dyb arall, a hyny nid yn unig gan athron- 
wyr a naturiaethwyr, ond hefyd gan dduwinydd- 
ion. Yr oedd Luther ei hun yn gogwyddo ati, 
er na chyhoeddodd ddim yn benodol mewn di- 
ffyniad iddi; ac yn “ Formula Concordim,” y 
mae yn cael ei dysgu mewn modd eglur a phen- 
dant. Yr hyn sydd wedi achlysuro ei derbyn- 
iad hyrwydd gan amryw dduwinyddion, yw ei 
gwasanaethgarwch ymddangosiadol, fel rheswm 
uniongyrchol dros lygriad cynhenid cyffredinol 
yr hil ddynol. Ond gwiw sylwi fod y dystiolaeth 
ysgrythyrol mai “'Trwy un dyn y daeth pechod 
i'r byd, a marwolaeth trwy bechod; ac mai felly 
yr aeth marwolaeth ar bob dyn, yn gymaint a 
phechu o bawb; (iar. yn yr hwn y pechodd 
pawb”) yn ddigonol; ac nad yw ceisio sefydlu 
achos arall heblaw yr un a nodir yn y Beibl 
amgen gwrthwynebu neu ameu Duw. 

Y prif resymau a gynygir mewn diffyniad i 
dyb trosglwyddiad eneidiau trwy genhedliad yd- 
ynt y ffeithiau anianyddol fod tueddiadau natur- 
iol plant yn aml yn tebygolii eiddo eu rhieni; 
a bod rhagoriaethau ac anmherffeithderau medd- 
yliaidd rhieni, yn agos mor gyffredin yn cael eu 
hetifeddu gan eu plant, â neb o'u priodoliaethau 
corfforol. Ond dylid sylwi mai annichonadwy 
penderfynu pa cyn belled y dichon ansawdd a 
chyfansoddiad y corff, yn nghyd a dull arbenigol 
magiad a dygiad y plant i fyny, fod yn myned 
tuag at effeithio y cyfryw dueddiadau, rhagor- 
iaethau, neu anmherffeithderau. Ond yn benaf 
sylwer fod y cyfryw dyb yn ymddangos yn holl- 
ol groes i dystiolaeth eglur a phendant gair Duw 
ar y mater, Preg. xii. 7,; Esa. lvii. 16; Heb. 
xii. 9. Edr. Dyn, Enaid. 

TROSEDDIAD, (4ros-osod,) y weithred o 
osod un i sefyll, gweithredu, neu ddyoddef, dros 
un arall. Yr un peth a dirprwyaeth. Edrych 
Aberth, Cyfryngwriaeth, Dyoddefiadau Crist, Dir- 
prwyaeth, Meichniaeth Crist. 

TROPIAID, Gr. Tporor, (roelliaid; enw a 
gymhwysir at y rhai a honant i'r Gair Dwyfol 
(Divine Logos) gael ei droi yn gnawd pan yr 
ymgnawdolodd. 

Cymhwysir yr enw hwn hefyd at ysbrydolwyr 
gair Duw; y rhai, er mawr niwed i grefydd, 
ydynt hyd yn nod yn diddymu'r ffeithiau ysgry- 
thyrol egluraf, trwy eu harallegu. Edr. Beibl, 
Esponio, Synwyr. 

TRUENT, (fruan,) y sefyllfa annedwydd, boen- 
us, drallodus hono, ag a fyddo yn gwneuthur ei 
deiliad yn wrthrych tosturi. 

TRUGAREDD, (fru-garedd,) dullweddiad 
daioni; neu ddaioni yn tosturio wrth, yn cyd- 


ymdeimlo â, yn cyfranu i, ac yn ymgeleddu | 


OF 


wyneb i annheimladrwydd, calon-galedwch, a 
chreulondeb, yw trugaredd; ac megys nad oes 
dim mwy atgas a ffiaidd na'r rhai hyn; felly 
hefyd nid oes dim mwy prydferth a deniadol na 
thrugaredd; yn neillduol pan yn cael ei gweith- 
redu tuag at wrthrychau addas, o tan lywyddiad 
a chyfarwyddyd gwir ddoethineb, ac iawn-syniad. 
Edr. 7osturi. 

TRUGAREDD DUW, yn briodol yw y per- 
ffeithder hwnw o'i eiddo ag sydd yn ei dueddu 
i dosturio wrth ddynion euog a thruenus, ac i'w 
harbed a'u hymgeleddu, cyn belled ag y byddo 
anrhydedd ei gymeriad cyhoeddus fel Llywydd 
moesol, ac uniondeb, a dybenion llywodraeth, yn 
caniatau, ac yn galw, Ps.lxii. 12; ciii. 1. Yn 
drawsenwadol, y bendithion a ddylifant o'i ym- 
ysgaroedd tosturiol i ddynion annheilwng a thru- 
enus, Ps, xl, 115/2/00r. 1.9: 

Yn mhlith holl greaduriaid rhesymol Duw, 
hyd y gwyddom ni, unig ddeiliaid ei drugaredd 
yw dynion syrthiedig ac euog. Yr angylion 
santaidd, er eu bod fel ninau yn ddeiliaid daioni 
yr Arglwydd, nìd ydynt yn addas wrthrychau 
trugaredd ; ac am yr angylion syrthiedig, y maent 
wedi eu gosod “mewn cadwynau tragywyddol 
dan dywyllwch i farn y dydd mawr.” 

Bod Duw yn drugarog a ymddengys, yn 1. Oddi- 
wrth yr ystyriaeth mai Duw, neu fôd anfeidrol ber- 
ffaith ydyw, dullweddiad daioni yw trugaredd ; ac 
y mae daioni, haelioni, neu gymwynasgarwch, yn 
hanfodoli fôd anfeidrol berffaith; neu yŴ anys- 
garol oddiwrth y golygiad o Dduwdod. Yn 
mherthynasi fôd haelionus y mae yn rhesymol 
golygu, mewn rhyw amgylchiadau, y bydd iddo 
weithredu trugaredd; neu pan y cyílwyner i'w 
sylw wrthrychau truenus, er na byddont yn teil- 
yngu ei gyfryngiad grasol; eithr yn y gwrth- 
wyneb, yn haeddu ei ddigofaint,) y bydd iddo 
dosturio wrthynt, ac ymddwyn yn garedigol tuag 
atynt os na fydd rhwymau cyhoeddus yn gwar- 
afun. Y mae Duw yn anfeidrol hael. Rhaid 
caniatau gan byny fod trugaredd ynddi ei hun 
yn briodoledd hanfodol iddo; ac y bydd iddo ei 
gweithredu yn mhob modd ac amgylchiad ag y 
byddo gweddusrwydd a hawliau cyfiawnder cy- 
hoeddus yn caniatau. Heb hyn nid yw yn ym- 
ddangos y gallai fod yn anfeidrol dda, neu hael ; 
hyny yw, yn Dduw. Llais cyffredinol rheswm 
dynol pan yn llefaru yn ddiduedd a diragfarn, yw 
mai gweithrediad ardderchocaf daioni neu gym- 
wynasgarwch yw trugaredd, a'i bod yn hanfodol i 
gymeriad perffeithrwydd hollol, neu anfeidrol.— 
2. Oddiwrth ei dystiolaeth am dano ei hun. 
“Jehofa, Jehofa, y Duw trugarog a graslawn, 
hwyrfrydig i lid, ac am lo drugaredd a gwir- 
ionedd,” y mae yn galw ei hun; ac wrth y 
cymeriad hwn y mae yn caru cael ei adnabod 
gan ddynolryw, Ex. xxxiv. 6.—3. Oddiwrth ei 
ymddygiad cyffredinol tuag at ddynion yn y 
fuchedd hon. Nis gellir ameu nad yw dynol- 
ryw yn groesi gymeriad a llywodraeth y Gor- 
uchaf; nad ydynt yn dianrhydeddu ei enw; yn 
tori ei ddeddfau; ac yn camymddwyn yn feun- 
yddiol tuag at eu gilydd mewn amrywiol ffyrdd. 
Y ffordd ag y mae cyfiawnder noeth yn galw am 


TRU 


798 


TR 


i Dduw ymddwyn tuag at y cyfryw gymeriadau 
yw eu cosbi yn ddiarbed a diatreg. Ond y mae 
yn eglur nad felly y mae Duw yn ymddwyn tuag 
at drigolion daear; eithr yn y gwrthwyneb, er 
eu holl feiau ei fod yn cynal eu bywyd, ac yn eu 
hamgylchu âg amrywiaeth annherfynol o fendith- 
ion. Yn y rhan hon o oruchwyliaeth rhaglun- 
iaeth ddwyfol, yr ydym gan hyny, yn gweled 
gweithrediad uniongyrch trugaredd; neu dirion- 
deb,i greaduriaid euog; a hyny mor aml, ac 
mewn cynifer o wahanol ffyrdd, fel yr ydym yn 
cael ein rhwymoi ystyried trugaredd fel nod- 
weddiad gwahaniaethol a phenaf llywodraeth 
bresenol y Goruchaf ar ddynolryw,—4. Oddi- 
wrth hanfodiad y rhinwedd hon yn mhlith dyn- 
ion. Er cynddrwg yw trigolion daear, ac er 
mor greulon yn aml yr ymddygant y naill at 
y llall, eto nid ydynt oll yn gwbl amddifad o 
ymysgaroedd tosturiaethau; ïe, y mae yn eu 
plith yn aml engreifftiau ardderchog o dosturi, a 
miloedd o drugarogion enwog, yn ymbyfrydu 
mewn maddeu a thosturio. Oni bai hyn nid yw 
yn ymddangos y gallasai'r byd ymgynal. Rhaid 
mai oddiwrth Dduw y mae hyn wedi deilliaw; 
oblegyd “'pob da o'r Creawdwr, a phob drwg o'r 
creadur,” ydynt egwyddorion sylfaenol ac an- 
wadadwy gwir reswm a chywir athronddysg. 
Rhaid, gan hyny, fod Duw yn drugarog ; oblegyd 
nis gall neb gyfranu i eraill yr hyn nad oes gan- 
ddo ei hun,—5. Oddiwrth ei gymeradwyaeth 
eglur o'r rhinwedd hon, a'r anogaethau lluosog 
a chryfion y mae efe wedi eu rhoddi i'r ymarfer- 
iad o oni. Gwneuthur barn, hoffi trugaredd, 
ac ymostwng i rodio gyda Duw, yw swm a sylw- 
edd gofynion y Goruchaf oddiwrthym yn ei air, 
“ A'r trugarog yn unig y gwna Duw drugaredd ; 
ond a'r cyndyn—y calon galed, y dideimlad—yr 
annrhugarog, yr ymgyndyna.” Y rhai maddeu- 
gar a gant faddeuant; a'r rhai anfaddeugar a 
gosbir, Math. vi. 14, 15; xxv. 91—46._ Canfydd- 
ir hyn yn eglur yn hanes Rahab, Ruth, Boaz, 
Dafydd, Obadia, Ebedmelech yr Ethiopiad, 
Saul, Ahab, Iezebel, Athalia, Pashur, Herod, 
&c., &c.—6. Oddiwrth yr hyn a wnaeth er gosod 
ì lawr sylfaen gweithrediad anrhydeddus tru- 
garedd, tuag at fyd euog a ihruenus. “'* elly y 
carodd Duw y byd, fel y rhoddodd efe eì Unig- 
anedig Fab, fel na choller pwy bynag a gredo 
ynddo ef, ond caffael o hono fywyd tragywydd- 
ol.” “Hwn—hwn a osododd Duw yn iawn, 
trwy ffydd yn ei waed ef, i ddangos ei gyfiawn- 
der ef trwy faddeuant y pechodau a wnaethid o'r 
blaen, trwy ddyoddefgarwch Duw; i ddangos ei 


gyfiawnder ef y pryd hwn, fel y byddai efe yn | 


gyfiawn, ac yn cyfiawnhau y neb'sydd o ffydd 
Iesu.”—7. Oddiwrth ei barodrwydd i weini tru- 
garedd, a'r dull tirion y mae yn ei chyfranu. Ei 
hoíf waith yw tosturio; ond eì ddyeithr-waith 
yw cosbi. Y mae yn hwyrfrydig i lid; ond yn 
rhedeg i achub. Cyn galw yn fynych, y mae efe 
yn ateb; ac a hwy. eto yn llefaru y mae efe yn 
caniatau dymuniad y trwm-lwythog a'r truenus 
eu cyflwr. Y mae ““yn llawenychu o'u plegyd 
gaen lawenydd; yn llonyddu yn ei gariad; ac 
yn ymddigryfu ynddynt tan ganu.”—8. Oddi- 
wrth luosogrwydd, amrywiaeth, a gwerth, y ben- 
dithion y mae yn eu rhoddi; yn nghyd a gwael- 
edd ac annheilyngdod y derbynwyr. Edrych 1 


.galedu.” 
| yd, “ Mi a drugarhaf wrih yr hwn y trugarha- 


Cor.vi. 9—11; Eph. ii. 1—22; Tit. iii. 3—7; 


Dat.i. 5, 6. Yn ngwyneb y fath roddion, y fath 
weithredoedd, a'r fath wrthrychau, O! fel y mae 
ei drugaredd yn dysgleirio! 

Yn mherthynas i drugaredd Duw gellir sylwi 
yn mhellach, ei bod yn I. Yn anfeidrol o ran ei 
swm. Priodolir mawredd, amledd, lluosogrwydd, 
golud, a chyfoeth iddi, Num. xiv. 19; 2 Sam. xxiv. 
14; Ps.li.1; Rhuf.ix. 23; Eph.ii. 4. Nid oes 
mesur iddi ond y Duwdod; na gwely digon eang 
i'w chynwys ond Duw ei hun. Duw anfeidrol, 
llawn trugaredd, yw Duw. Duw trugarog (Saes. 
merciful,) a graslawn yw eì enw ef; ac y mae ei 
drugaredd hyd, ïe, oddiar y nefoedd ; yn ddyfn- 
ach nag uffern; yn lletach na'r mor; yn llenwi'r 
ddaear; ac ar ei holl gyfaneddwyr, Ex. xxxiv. 
6; Ps.lvii. 10; cviii. 4; cxix. 64; cxlv. 9.—2. 
Yn lluosog o ran ei gwrthrychau. ““ Daionus 
yw'r Arglwydd i bawb; a'i drugaredd sydd ar ei 
holl weithredoedd,” Ps. cxlv. 9.—3. Yn anmhris- 
iedig oran ei gwerth. “Mor werthfawr yw dy 
drugaredd, O Arglwydd! am hyny yr ymddiried 
meibion dynion dan gysgod dy adenydd,” Ps. 
xxxvi. /. “ Gwell yw hi na'r bywyd,” Ps. lxiii. 
9. Y mae ei mawredd, y gwynfydedigrwydd y 
mae yn ei achosi, y trueni a'r poenau y mae yn 
eu symud ymaith, y peryglon a'r niweidiau y 
mae yn eu lluddias a'u rhagflaenu; y gobeithion 
a'r hyder y mae yn eu cenhedlu ; ac uwchlaw pob 
peth, y bridwerth a roddwyd, er dyogelu an- 
rhydedd ei gweithrediadau, yn uchel gyhoeddi ei 
gwerth.—4, Yn rhydd o ran eì gweithrediad. 
Wrth hyn y golygir nad oes un rhwymau âr 
Dduw i'w gweithredu amgen boddlonrwydd ei 
ewyllys ei hun; ac nad oes na haeddiant na 
theilyngdod yn neb o'r gwrthrychau ag y mae 
efe yn trugarhau wrthynt,i'w gynhyrfui wneuth- 
urhyny. Herwydd hyn y mae yn cael ei galw 
yn râs. Nid yw Duw yn ddyledwr i neb; 
eithr ““Y neb y myno y mae efe yn trugar- 
hau wrtho; a'r neb y myno y mae efe yn ei 
Herwydd paham y mae yn dywed- 


wyf; aca dosturiaf wrth yr hwn y tosturiwyf.” 


| Gwadu hyn fyddai gwadu pen-arglwyddiaeth 


Duw; ei wneuthur yn ddyledwr i'w greaduriaid ; 
cymeryd ymaith bob rhesymau diolchgarwch; a 
gosod ilawr sylfaen ymffrost ddynol!!—5. Yn 
weddaidd, hardd, prydferth, ac ardderchog, o 
ran eì gweinyddiadau. Nid cynhyrfiad anianol, 
disymwth, fel yr eiddom ni, yw trugaredd Duw ; 
eithr tosturi a thiriondeb, tan gyfarwyddyd a 
llywyddiad anfeidrol ddoethineb ac iawn-syniad. 
Nid ydyw un amser yn cael gweithredu er di- 
nystr cyfiawnder cyhoeddus, santeiddrwydd, na 
geirwiredd; gan eì bod yn cael ei gweithredu 
írwy iawn, i rai gwir edifeiriol; neu, fel anog- 
aeth a chymhelliad i edifeirwch. Duw trugarog 
a graslawn yw Duw, yn maddeu anwiredd; ond 
heb gyfrif yr anwir yn gyfiawn. Herwydd hyn dy- 
wedai'r Psalmydd, “Trugaredd hefyd sydd eiddo. 
t1; canys (yn hytrach eio, neu er hyny) tì a deli 
i bob un yn ol ei weithred. ”—6. Yn dragywyddol 
o Tan ei pharhad. Y mae terfyn i drugaredd a 
thosturi y goreu o ddynion; ond am drugaredd 
yr Arglwydd y mae fel Duw ei hun, yn parhau 
yn dragywydd, Bydd terfyn ì'w gweinyddiadau 
fuat at ei dirmygwyr; ond ni fydd diwedd i'w 


TRU 


799 


TUN 


hanfodiad. Pâr tra parhao Duw. Edr. Cymwyn- 
asganwch, Daioni, Tosturi. 

TRUGAREDDFA, (trugaredd,) lle i weini 
trugaredd: enw cauad arch y dystiolaeth, yr 
hwn oedd o aur coeth, Ex. xxv. 1/—22; Heb. 
ÌR, 5. 

Ystyr briodol y gair Heb. n»y2a, Capporeth, 
yw cauad, neu orchudd. Gelwir y drugareddfa 
felly, nid yn unig herwydd mai cauad neu or- 
chudd yr arch ydoedd; ond hefyd, ysgatfydd, 
am fod trugaredd faddeuol yn cuddio holl euog- 
rwydd y troseddwr edifeiriol. Herwydd hyn y 
gelwir maddeuant yn “'guddio pechod,” Ps. 
lxxxv. z. 

Ar y drugareddfa, megys ar orsedd, y gor- 
phwysai y Shecinah ; sef yr arwydd o'r presenol- 
deb dwyfol rhwng y cerubiaid. Herwydd hyn 


y gelwir Jerusalem, lle y cafodd yr arch sefyllfa | 


barhaus, yn “Orseddfa gogoniant Duw ;” ac yn 
“* Orsedd ogoneddus ddyrchafedig,” Jer. xiv. 21 ; 
xvii. 12. Cyfeiriad at yr un peth yw yr ymad- 
rodd “' gorseddfainc y gras,” Heb. iv. 16. 

Yr oedd y drugareddfa yn gysgod arbenig o 
Grist fel ìawn dros bechod. Herwydd hyn, /l- 
asterion, (yr hwn yw y gair Groeg a arferir yn y 
cyfieithiad Seithdegol am y drugareddfa, yw y 
gair y mae yr apostol Paul yn ei arfer am Grist, 
fel iawn, Rhuf. iii, 25. Yn 1. Yroedd y drugar- 
eddfa o ddwyfol sefydliad, Ex. xxv. 17. “iwn a 
osododd Duw yniawn,” Rhuf. iii. 25. 2. Nid 


oedd ond un drugareddfa. “Un Duw sydd; | 


ac un Cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dynion, 
y dyn Crist Iesu,” 1 Tim. ii. 5. 3. Yr oedd 
o aur y drugareddfa yn werthfawr, gan ei bod 
coeth, Ex. xxv. 17. Y mae yr Arglwydd 
Iesu Grist felly i bawb sydd yn credu ynddo, 1 
Pedr ii. 7. 4. Âr y drugareddfa yr oedd Duw 
yn cyfarfod mewn heddwch âi bobl; yn cym- 
deithasu & hwynt ; ac yn amlygu iddynt eì ewyll- 
ys, Ex. xxv. 22. Yn Nghrist y mae Duw yn cy- 
modi y byd âg ef ei hun, heb gyfrif iddynt eu 
pechodau, ac yn llefaru wrthynt, gan ddatguddio 
iddynt ei feddyliau grasol a daionus, 2 Oor. v. 
19; Heb. i. I. 5. At y drugareddfa, gan nad 
pale y byddent, yr oedd addolwyr Duw i droi 
eu gwynebau, gan gyfeirio eu mawl a'u gweddiau, 
at yr hwn oedd yn trigo arni rhwng y cerubiaid, 
Jos. vii. 6; l Bren. viii. 48; Ps. cii. 19, 20; 
Dan. vi. 10; Jonaii. 4. Yn enw Crist yr ydym 
ninau i ofyn pob ffafr dymhorol ac ysbrydol gan 
Dduw; athrwyddo yr ydym i offrymu aberth 
moliant i Dduw; yr hyn yw firwyth ein gwefusau 
yn cyffesu i'w enw ef, Ioan xvi. 28; Heb. xiii. 
15. 6. Yr oedd y drugareddfa yn cyfryngu 
rhwng Duw a'i gyfraith, yr hon oedd o tan y 
cauad yn yr arch, Ex. xxv. 21... Yn yr un modd 

mae Crist yn cyfryngu rhyngom ninau a 
melldith y ddeddf, Gal. iii. 10, 13... 7. Nid oedd 
y drugareddfai ddynesu ati yn ddiberygl heb 
waed, Lef. xvi. ì4, 15. Trwy ffydd yn ngwaed 
Crist y mae i ninau ddysgwyl maddeuant pech- 
odau, Rhuf. iii. 25, 26. 8. Ar gwr y drugareddfa 
yr oedd y cerubiaid yn sefyll; ac ar y drugar- 
eddfa yr edrychent, Ex. xxv. 18. Yn a thrwy 
Grist y mae'r angylion yn gwasanaethu er mwyn 
y rhai a gânt etifeddu iechydwriaeth ; ac ar ry- 
feddodau y brynedigaeth yn Nghrist Iesu y 
maent yn “chwenychu edrych,” Heb.i. 14; i 


Pedr.i.12. Edrych Cymod, Iawn, Taenelliad.. 

TRUGAROGRWYDD, (trugarog,) ymysgar-- 
oedd tosturiol; neu duedd a pharodrwydd i gyd- 
ymdeimlo a thostnrio wrth rai mewn adfyd a 
cbaledi, Ps. li. 1, 

TRWYDDEDIAD, (trwydded,) un wedi ei 
gyflawn awdurdodii addysgu neu i gyflawni rhyw 
orchwyl gwladol neu grefyddol. 

TRYONIAID, math o Gristionogion Pythag- 
oraidd, y rhai ni fwytaent gig, ac o ganlyniad nì. 
laddent anifeiliaid. Gwnaethpwyd cynygion i 
adnewyddu y blaid hon yn yr oesoedd diweddaf: 
ond y mae y ffaith unigol nad oedd Mab Duw 
yn ymgadw oddiwrth gig, yn neillduol pysgod, 
yn ddigon i ddangos ynfydrwydd yr egwyddor. 

TRYSOR, Heb. “ys, Gr. Omcavpoc, Lladin 
Thesaurus; Saesneg Treasure: casgliad o bethau 
gwerthfawr wedi eu rhoddi o'r neilldu erbyn am- 
ser dyfodol. Herwydd gwerthfawrogrwydd ac 
amrywiaeth ei chynwysiad, yn nghyd a'i buddiol- 
deb i'w chredwyr, gelwir yr efengyl yn drysor, 2 
Cor.iv.7. Edr. ZLlesiri, 

TRYTHYLLWCH, ((ryihyll,) pob math o 
nwyfiant anllad, cnawdol, a halogedig, Judas 4. 

Y mae beirniaid yn sylwi fod y gair Groeg 
aceAyea, a 'gyfieithìr trythyllwch yn gyfan- 
sawdd o a negyddol neu fwyhaol, a Se/ge, dinas 
gynt rhwng Galatia a Cappadocia, trigolion 
yr hon oeddynt enwog am wyleidd dra a chym- 
edroldeb; neu yn ol eraill am y pechodau gwrth- 
wynebol, Sonia Pliny am olew Selge, yr hwn 
oedd yn dra rhinweddoli gryfhau y gewynau; 
a'r hwn a ddyfeisiwyd gan drigolion y ddinas 
hono er adnewyddu eu nerth gewynol wedi idd- 
ynt ei wanhau trwy anghymedroldeb ac anllad- 
rwydd. Edrych Anghymedroldeb, Anlladrwydd, 
Godineb, Puleindra. 

TSCHERNABOLTSIAID, neillduwyr Rws- 
iaidd, y rhai a wrthodant gymeryd llwon, eillio, 
eu barfau, a gweddio dros yr ymerawdwr yn ol 
y ffurC osodedig. 

TSCHUSUSTVINICIAID, cyfeillion undeb 
yn mhlith y Rascolniciaid; a'r rhai, herwydd 
hyny a gaseir gan yr holl rai selog o bob plaid. 

TUEDDIAD, (fuedd,) athrylith, neu ogwydd- 
iad at unrhyw wrthrych neu orchwyl; yr hwn 
yn fynych sydd yn arwain ei ddeiliaid i weith- 
redu cyn ystyried ansawdd a chanlyniadau ei 
ymddygiad. 

Y mae fueddiadau i'w hystyried yn naturiol 
neu reddfol. Y rhai blaenaf, gan nad ydynt 
amgen effeithiau cyfansoddiad a thymeredd y 
corff, ydynt gynhenid; eithr y rhaì olaf, gannad 
ydynt amgen ffrwyth defod ac arfer, ydynt es- 
tronol ac annaturiol. 

Tueddiadau hefyd ydynt dda neu ddrwg, yn 
ol gwahanol ansoddau eu hachosion cynhyrfiol, 
yn nghyd â'r lles neu niwed deilliedig oddiwrth- 
ynt. Dylid ymdrechu i feithrin y naill, ac i 
ífrwyno, atal, a marweiddio y lleill. Edr. Marw- 
eiddiad Pechod, Santeiddiad. 

TUNCIAID, Ell. 7ancen, irochi: plaid o'r 
Bedyddwyr seith-dyddiol, agyfododd yn y flwydd. 
yn 1724. Edr. Sabbothiaid. 

Sylfaenydd y blaid hon oedd Conrad Beissel, 
neu Peysal, gweinidog urddedig a ddygwyd i 
fyny yn mhrif ysgol Halle, ac o herwydd erled- 
igaeth a enciliodd o Ewrop i neillduedd hyfryd, 


TUN 


800 


o fewn pump deg o filltiroedd i Philadelphia, yn 
Ngogledd America. Tynodd cywreinrwydd am- 
ryw i'w ganlyn; y rhai trwy ei ymddygiad syml 
ac enillgar a dueddwyd i'w rhifo eu hunain yn 
mysg ei ganlynwyr. Sefydlasant drefedigaeth 
fechan, tan yr enw Euphrata, mewn efelychiad 
i'r caethion Babilonaidd, y rhai fel y tybir a ar- 
ferent ganu Psalmau ar hyd lenydd yr Euphrates, 
Ps. cxxxvii. 1—4. Wrth weini bedydd dywedir 
eu bod yn trochi y deiliad dair gwaith yn olynol 
mewn dwfr, gan ychwanegu (ar yr un pryd) at 
hyny arddodiad dwylaw, mewn cysylltiad a 
gweddi. Herwydd hyn golygir gan amryw fod 
y deiliad yn ymgrymu neu yn penlinio yn y 
dwfr pan yn cael ei fedyddio yn gyffelyb i ym- 
dreigliwr, (0umbler); ac mai oddiwrth y cyfryw 
amgylchiad, y cawsant yr enw Tumblers, (Ym- 
dreiglwyr. See JTenderson's Edition of Buck's 
Dict. Article, Dunkers; and Williams's. Dict. 
Article, Dunkers. Pa fodd bynag, y mae yn sicr 
mai y trochiad triol rhag- grybwylledig a achlys- 
urodd eu galw yn Drochwyr, neu Dunciaid. 

Yn mherthynas i'w gwisg, sicrheir ei bod yn 
briodol iddynt eu hunain; gan ei bod yn gyn- 
wysedig o fath o hugan hirllaes, yn cyraedd hyd y 
sodlau, gyda rhwymyn neu wregys am y canol, 
yn ngbyd a chapan neu gwcwll, yn hongian ar 
yr ysgwyddau, yn gyffelybi eiddo'r Mynachod 
Dominicaidd. Y gwyr nid ydynt yn eillio eu 
penau na'u barfau; ac y mae y gwyr a'r gwrag- 
edd yn trigo mewn aneddau, ac yn ddarostyng- 
edig i reolau gwahanol. Herwydd hyn codas- 
ant ddau dy coed eang—un i'r gwyr a'r llall i'r 
gwragedd. Yn nghanol y ddau y mae gwestle, 
yn nghyd ag ystafell yn yr hon y cyflawnir add- 
oliad cyhoeddus; canys yn bwnw nid yw y 
brodyr a'r chwiorydd yn uno. Yr unig eithriad 
i'r drefn hon yw y cariad-wleddoedd ; pan y mae 
y ddau ryw yn cydgyfarfod mewn ystafell eang, 
ac yn cydwledda ar gig myharan yn unig. Dyma'r 
unig amgylchiad ar yr hwn yr ymborthant ar 
eig. Eu hymborth cyffredin yw gwreiddiau a 
llysiau. Yn mhob cell y mae mainc sefydlog, 
yrhon sydd yn gwasanaethu yn wely iddynt; 
ar yr hon y mae cyff o bren yn obenydd. Y mae 
pob cyfeillach rhwng y ddau ryw yn wahardd- 
edig wrth ddeddfau y blaid hon cyn priodi; ac 
wedi priodi y maent yn gadael y drefedigaeth ; 
er eu bod yn parhau yn nghyfundeb y gym- 
deithas. 

Ymddengys mai egwyddor sylfaenol y blaid 
hon yw mai trwy benyd a marweddiadau allanol 
yn y bywyd hwn yn unig y mae yn obeithiol cyr- 
haeddyd gwynfydedigrwydd y cyflwr dyfodol; 
megys y daeth Crist trwy ei ddyoddefiadau haedd- 
ïanol, yn Brynwr i ddynion yn gyflredinol, felly 
hefyd trwy fywyd o ymataliad, ac ataliad, y dylai 
pob person unigol o'r hiliogaeth “weithio allan 
ei iechydwriaeth ei hun.” Ie, dywedir eu bod 
yn proffesu athrawiaeth tragoriaeth (doctrine 
of Superogation.) Y maent yn gwaeddi tragy- 
wyddoldeb cosb ddawedadwy; ac yn credu fod 
ein Hiachawdwr yn pregethu'r efengyl i'r meirw; 
ac eneidiau'r cyfiawnion yn gwneyd yr un peth 
i'r yhai na chawsant eu cynysgaeddu a'r dat- 
guddiad dwyfol yn y fuchedd hon. Golygant 
fod y Sabbath Iuddewig, y Flwyddyn Sabbathol, 
a Blwyddyn y Jubili, yn cysgodi amryw gyfnod- 


| 


au (periods) ar ol y farn gyffredinol, pan y der- 
bynid yr eneidiau a ddarostyngir, cyn belled a 
chydnabod Duw a Christ, i mewn i Wynfa, tra y 
cedwir y rhai a barhant yn gyndyn mewn poen- 
au hyd y cyfnod gwrth-gysgodol i'r jubili, pan y 
gwneir pawb yn weithredol a phenderfynol dded- 
wydd. Sicrheir hefyd eu bod yn gwadu cyfrifiad 
pechod Adda i'w hiliogaeth. Ymddengys gan 
hyny mai Bedyddwyr Cyffredinol a Chyffredin- 
iaid ydynt, os nad ellir, yn ol barn Mr. Adams, 
yn ““Y byd Crefyddol wedi ei Ddynoethi,” eu 
golygu fel cymysgfa o Fedyddwyr, Cyffredinol- 
iaid, Calfiniaid, Lutheriaid, Iuddewon, Trefnydd- 
ion, a Phabyddion. Yn y flwyddyn 1777, nid 
oedd eu rhlfedi uwchlaw pum cant; ond er hyny 
meddylir eu bod wedi cynyddu llawer. 

Gyda golwg ar eu llywodraeth a'u dysgyblaeth 
eglwysig y maent yn debyg i'r Bedyddwyr Bryt- 
anaidd; oddigerth yn unig eu bod yn caniatau 
i bob aelod gwrywaidd lefaru yn y gynulleidfa 
gyhoeddus; ac yn gyffredin yn urddo y mwyaf 
doniol yn weinidog neu bregethwr. Y mae gan- 
ddynt ddiaconiaid a diaconesau o fysg eu hen 
weddwon a'u cynghoriaid ; y rhai ydynt oll wedi 
eu hawdurdodi i arferyd eu doniau yn sefydlog 
neu achlysurol. See Eovdans's Sketch, pp. 303— 
305. 

Heblaw hyny, sicrheir eu bod yn ymwrthod a 
thrais, byd yn nod yn achos hunan-ddiffyniad ; 
ac yn ymostwng i ddyoddef cam yn hytrach na 
mynedi gyfraith. Y maent hefyd yn elynion 
proffesedig i ryfel a chaeth-fasnach; herwydd 
bpêeham y maent weitbiau yn cael eu cyfenwi Y 
yochwyr neu'r Tunciaid diniwaid. 

TURLUPIAID, plaid o benboethiaid Anti- 
nomaidd, y rhaia haerant fod dyn, pan y cyr- 
haeddo radd arbenig o berffeithrwydd, yn hollol 
rydd oddiwrth y ddeddf foesol. Sylfaenydd y 
blaid oedd Ioan Debanton. Meddylir eu bod yn 
cael eu galw Turlupiaid oddiwrth y gair Lladin 
lupi, bleiddiaid ; herwydd y trigent yn gyffredin 


" yn mhlith bleiddiaid, mewn diffaeth-leoedd. 


TURTUR, Heb. syn, Tur ; Gr. 'Tyovpv, Tru- 
gon; Llad. TPwriur; Saes. Twrtle; aderyn colo- 
menaidd, arferedig fel aberth diolchgarol, tan y 
gyfraith Fosenaidd, Lef. xii. 6, 8; Luc ii. 24. 

Y mae Aristotle, Varro, ac amryw ysgrifenwyr 
eraill yn sicrhau fod y durtur yn aderyn mudol 
(migratory,) ond y mae y golomen yn aderyn sef- 
ydlog. Vid. Arist. History An. Lib. 8. Cap. 3. 
n hyn yn ddiau y cyfeirir, Jer. viii. 7; Can. ii. 


““Na ddyro enaid dy durtur i gynulleidfa'r 
gelynion,” Ps.lxxiv. 19. Golygir fod rhyw gopi- 
wr esgeulus wedi ysgrifenu twrdeca, dy-durtur, 
yn lle tudecu, dy-gyffeswr, yma; ac mai “Na 
ddyro enaid dy-gyffeswr i fwystfilod,” yw y 
cywir ddarlleniad. Felly mae y cyfieithiad Seith- 
degol a Syriaidd yn darllen. Edr. Harris' Dict. 
Article, Turtle. 

TUSW ISOP, swp neu gwlwm oisop a ddefn- 
yddid gynt yn ol cyfarwyddyd Duw yn nefodau 
puredigaeth seremoniol wrth gymhwyso yr elfen- 
au glanhaol at ddeiliaid yr oruchwyliaeth, Ex. 
xii. 22; Num. xix. 18; Ps.li.7; Heb. ix. 19. 
Y mae rhai yn golygu mai ffydd yn defnyddio 
rhinweddau aberth Crist er cael glanhad oddiwrth 
euogrwydd a halogrwydd pechod, yr oedd y tusw 


TWY 


801 


TWY 


isop yn ei arwyddo; ond gan mai yn mneiliaid 
puredigaeth ysbrydol y mae ffydd, a chan mai 
yn llaw y purwr, ac nid y puredig, yr oedd y 
tusw isop, mwy rhesymol yw golygu mai modd- 
ion gras a chyfryngau iechydwriaeth, mewn cy- 
sylltiad a gweinidogaeth yr Ysbryd Glan ar y 
galon, a olygid wrtho. Edr. Taenelliad. 

TWYLL, Heb. nn, Hetel; Gr. AoXoc, Dolos; 
dichell, ffug, rhagrith, celwydd, neu siomiant. 

Trwy dwyll yr enillodd y diafol yr oruchaf- 
iaeth gyntaf ar ddyn; ac yn yr un ffordd y mae 
efe a'i weision yn enill y rhan amlaf o'u buddug- 
.oliaetbau yn feunyddiol, ar yr bil ddynol, 2 Cor. 
xi. 3; l Tim.ii, l4; Dat.ii. 20; xii. 9. Hwn 
yw yr ermyg goreu, a mwyaf llwyddianus sydd 
gan satan. Herwydd hyn y mae y gocheliad 
ysgrythyrol, “Na thwyller chwi,” o bwys a 
gwerth mawr, l Cor. vi. 9; xv. 39; Gal. vi. 7. 
Dedwydd gan hyny yw y rhai a allant ddywed- 
yd, “Nid ydym heb wybod ei ddichellion ef,” 
1 Cor.ii. ll. “Y galon sydd fwy ei thwyll 
na dim,” Jer. xvii. 9; ac o bob twyll, y gwaeth- 
af, a'r mwyaf peryglus ac anesgusodol yw hun- 
an dwyll, Gal. vi. 3. Edrych Hunan dwyll, 
Rhagrith. 

TWYLL OFFEIRIADOL, y cyfrwysdra a'r 
dichellion a arferir, o dan orchudd crefydd, gyda 
bwriad proffesedig i wasanaethu ei achos, ac enill 
proselytiaid. Yn mhlith y Pabyddion yn benaf 
y mae yr arferiad o'r cyfryw bethau wedi ffynu; 
a dywedir fod eglwys Rhufain, nid yn unig yn 
ystyried y cyfryw arferion yn ddiniwaid, ond 
hefyd yn ganmoladwy. Ond gan nad beth a 
ellir ei ddywedyd dros yr arferiad, y mae y Beibl 
(gan ei fod yn gwahardd “gwneuthur drwg fel 
y del daioni,”) yn ei gondemnio, Rhuf. iii. 8. 
i'r dyben i anrhegu y darllenydd ag enghraifft 


o'r modd y cafodd yr arferiad ei dwyn yn mlaen | 


yn yr eglwys Babaidd, cynygiwn i'w sylw y 
darlun canlynol o honi :— 
Y Ffransisiaid a honent i'r Forwyn Fair gael 


eì geni yn rhydd. oddiwrth halogrwydd pechod | 
| nghylch yr Urdd Dominicaidd, yr hwn, meddai 


gwreiddiol; ond y Dominiciaid a haerant yn y 
gwrthwyneb. 

Mewn oes dywelÌ a choelgrefyddol, nis gall- 
asai athrawiaeth y Ffransisiaid lai na bod yn 
boblog. Herwydd hyn yr oedd y Dominiciaid 
yn feunyddiol yn colli tir. I'r dyben îi gadw 
cymeradwyaeth eu hurdd, penderfynasantmewn 
cabidwl a gynaliwyd yn Vimpsen, yn y flwydd- 
yn 1504, i wneuthur cynygiad ar effeithioldeb 
gweledigaethau a breuddwydion ffugiol, y rhai 
a gredid yn rhwydd gan ddynion yr oes hono; 
a sefydlasant ar Bern fe] dangosfa eu gweithred- 
iadau. Dewisasant Jetzer, dyn eithaf hygoel a 
choelgrefyddol, yr hwn oedd newydd uno a'u 
cymdeithas, dan y cymeriad o frawd lleygol, fel 
ermyg yr hudoliaethau yr oeddynt yn nghylch 
eu cyflawni. Un o'r pedwar mynach oedd wedi 
cymeryd arnynt eu hunain gyflawni y fradwr- 
iaeth, a ymlusgodd yn ddirgeli gell Jetzer; ac 
ar haner nos a ymddangosodd iddo mewn 
agwedd ddychrynllyd, yn cael ei amgylchu gan 


gwn udol, gan chwythu tan ellan o'i ffroenau, | ; | 
| fel angylion; y rhai, gan eu bod wedi eu cy- 


trwy offerynoliaeth blwch hylosg oedd yn ymyl 
ei enau. Yn yr agwedd ddychrynllyd hon dy- 
nesodd at wely Jetzer, gan sicrhau iddo mai 


ysbryd Dominican, a laddwyd yn Paris twy | 


| dra rhwng ei muriau. 


farn Duw, herwydd dyosg gwisg ei urdd, oedd 
efe; ei fod wedi eì osod yn y purdan am ei fai; 
gan ychwanegu, y gallasai trwy eì offerynoliaeth 
ef, gael ei wared o'i boenau, y rhai oeddynt yn 
annrhaethadwy. Dychrynodd yr hanes, mewn 
cysylltiad â'r llefau a'r udiadau dychrynllyd ag 
oeddynt yn ei chanlyn, y gwirionddyn Jetzer yn 
annhraethol; ac efe a addawodd wneuthur yr 
oll a allai er gwared y mynach o'i boen. Ar 
hyn sicrhaodd y twyllwr iddo nad oedd dim 
oddigerth y marweiddiadau gerwinaf, megys 
dysgyblaeth y fflangell, yn cael ei chyflawni 
dros wyth niwrnod yn olynol gan yr holl fy- 
nachlog, ar Jetzer, yn gorwedd ar lawr y capel, 
megys un wedi ei groeshoelio, dros ysbaid amser 
gwasanaeth yr offeren, a allasai effeithio ei wa- 
redigaeth. Ychwanegodd, y byddai i Jetzer 
trwy y cyfryw farweiddiadau sicrhau nodded y 
Forwyn Fendigaid; a therfynodd trwy ddywed- 
yd, y byddai iddo ef ymddangos iddo drachefn, 
yn nghymdeithas dau ysbryd arall. Nid cynt y 
daeth y bore nag yr adroddodd Jetzer hanes y 
ddrychiolaeth i'r holl fynachlog; a chafodd ei 
anog yn unfrydol gan bawb i ymostwng i'r 
ddysgyblaeth orchymynedig arno, a phob un 
yn cydsynio cyflawni ei ran o'r gorchwyl. Cyd- 
syniodd y symlyn i ufyddhau, a chafodd ei 
fawrygu fel sant gan y lluaws a amgylchent y 
fynachlog; tra yr oedd y pedwar mynach a gy- 
merasant arnynt eu hunain gyflawniad yr hud- 
oliaeth, yn eu pregethau yn uchel gyhoeddi 
gwyrth y ddrychiolaeth yn nghlywedigaeth y 
werinos. Y noswaith ganlynol adnewyddwyd 
y ddrychiolaeth, gydag ychwanegiad o ddau 
dwyllwr arall, yn ngwisgoedd cythreuliaid; a 
ehafodd ffydd Jetzer ei chryfhau trwy adroddiad 
y ddrychiolaeth o holl ddirgeledigaethau ei 
fuchedd a'i feddyliau, y rhai yr oedd y twyllwr 
wedi eu dysgu gan ei gyffeswr. Yn yr ym- 
ddangosiadau hyn a'r rhai canlynol, (y rhai er 
mwyn byrdra ni chynygiwn eu hadrodd,) yr 
oedd y twyllwr yn son llawer wrth Jetzec yn 


ef, sydd yn anwyl iawn gan y Forwyn Fendig- 


| gaid; ychwanegodd, fod y Forwyn yn ymwy- 


byddus iddi gael ei chenhedlu mewn pechod 
gwreiddiol; bod y Doctoriaid a ddysgasant yn 
y gwrthwyneb yn y purdan; bod y Forwyn 
Fendigaid yn ffieiddio y Ffransisiaid, herwydd 
eu bod yn ci chystadlu hiâ'i Mab; ac y cawsai 
tref Bren ei dinystrio am goleddu y fath ffieidd- 
Yn un o'r ymddangos- 
iadau hyn, dychymygodd Jetzer fod llais y 
ddrychiolaeth yn debyg ì eiddo penog y fynach- 
log, ac ni chamgymerodd ; ond gan nad oedd yn 
drwgdybio twyll, ni thalodd nemawr sylw i'r 
cyfryw amgylchiad. Ymddangosai y penog 
mewn gwahanol ffurfiau; weithau yn ffurf St. 
Barbara, a phrydiau eraill eiddo St. Bernard ; o'r 
diwedd cymerodd arno ffurf y Forwyn Fendig- 
aid; ac i'r dyben hwnw defnyddiodd y gwisg- 
oedd â'r rhai y trwsid ei delw ar y gwyliau ar- 
benig. Y delwau bychain, y rhai ar y cyfryw 
ddyddiau a osodid ar yr allor, ac a ddefnyddid 


lymu wrth gordyn ag oedd yn myned trwy 
chwerfan dro uwchben Jetzer, oeddynt yn codi 
ac yn gostwng, ac yn dawnsio oddiamgylch y 


TWY 


802 


TWY 


Forwyn ffugiol, er mwyn ychwanegu yr hudol- 
iaeth. Wedi ei gwisgo yn y modd hwn, cyf- 
archodd y Forwyn Jetzer mewn araith hirfaith, 
yn yr hon y sicrhaodd iddo iddi gael ei chen- 
hedlu mewn pechod gwreiddiol, er nad arosodd 
ond ychydig amser dan yr anaf hwnw. Fel 
prawf o'i hymddangosiad gwyrthiol, anrhegodd 
ef âg aberth yr offeren, neu afrlladen gysegred- 
ig, yn troi o wyn i goch ; ac ar ol amryw ym- 
weliadau, ar ba rai y cyflawnwyd y pethau mwy- 
af ysgeler, dywedodd y Forwyn benog wrth 
Jetzer, y byddai iddi roddi iddo yr arwyddion 
mwyaf effeithiol a diamheuol o gariad ei mab, 
trwy argraffu arno y pum archoll, a'r rhai y try- 
wanwyd Iesu ar y groes; megys y gwnaeth yn 
flaenorol â St. Lucia a St. Catherine. Mewn 
canlyniad ymaflodd trwy orthrech yn eilaw, 
gên yru hoel fawr trwyddi, yr hyn a osododd 
y symlyn truan mewn poen dirfawr. Y nos gan- 
lynol dug y Forwyn wrywaidd, fel y ffugiai efe, 
beth o'r lliain yn yr hwn y claddwyd Crist, i 
esmwythau yr archoll; a rhoddodd i Jetzer 
draflwnc hunddygol, yn cynwys gwaed plentyn 
heb ei fedyddio, ychydig ronynau o arogldarth 
a halen cysegredig, arian byw, a blew aeliau 
plentyn; yrhai oll, yn nghyd a rhyw gyffyriau 
syfrdanus a gwenwynllyd a gymysgwyd yn 
nghyd gan y penog, mewn cysylltiad a rhyw 
ddefodau swynol, yn nghyd a bunanymroddiad 
difrifol i'r diafol, ar yr amod o lwyddiant. 'Tafl- 
odd y traflwnc y truan tlawd i fath o hun-glwyf; 
yn ysbaid yr hwn yr argraffodd y mynachod y 
pedair archoll arall ar ei gorff, heb iddo deimlo 
unrhyw boen. Pan y dihunodd, er ei lawenydd 
annrhraethadwy, cafodd y cyfryw argraffiadau 
ar ei gorff; a dechreuodd ddychymygu ei hun 
fel cynrychiolwr Crist yn ngwahanol ranau ei 
ddyoddefaint. Yn y cyfiwr hwn, er dirfawr ofid 
y Ffransisiaid, cafodd ei arddangos ar un o brif 
allorau y fynachlog, i'r lluaws rhyfeddgar. 
Rhoddwyd traflwncau eraill iddo gan y Domi- 
niciaid, y rhai a'i taíflasant i ddirdyniadau, 
Mewn canlyniad i hyn, gosodwyd pibau yn 
ngeneuau dwy ddelw—un o Mair, a'r llall o'r 
plentyn Iesu. Ar ruddiau y flaenaf yr oedd 
llun dagrau wedi eu tynu yn y modd mwyaf per- 
ffaith. Gofynodd yr Iesu bychan i'w fam, trwy 
gyfryngdod y llais, (sef eiddo y penog,) paham 
yr wylai? Atebodd hithau, fod y dagrau hyn 
yn achos y dull annuwiol yr oedd y Ffransisiaid 
yn priodoli iddi hi yr anrhydedd ag oedd yn 
ddyledusiddo ef, trwy ddywedyd iddi gael ei 
chenhedlu a'i geni yn ddibechod. 
Drychiolaethau, gau arwyddion, a dichellion 
dychrynllyd y Dominiciaid hyn a gawsant eu 
hadnewyddu bob nos; ac o'r diwedd tra chwa- 
reuwyd y ddichell i'r fath raddau, fel, er mor 
symlaidd oedd Jetzer, canfu y twyll; ac un nos- 
waith, pan yr ymddangosodd y penog iddo yn 
ffurf y Forwyn, achoron ar ei phen, bu agos 
iddo a'i ladd. Y Dominiciaid trwy y darganfod- 
iad hwn, yn ofni cael eu hymddifadu o ffrwyth 
eu dichell, a feddyliasant mai y ífordd oreu idd- 
ynt oedd cyfaddef y cwbl o'r amgylchiad i Jet- 
zer, a thrwy yr addewidion mwyaf o gyfoeth ac 
anrhydedd, i'w enill i ddwyn yn mlaen yr hud- 
oliaeth. Cymerodd Jetzer ei berswadio; oleiaf 
ymddangosai felly, Ond yn ofni nad oedd efe ! 


wedi ei enill yn wirioneddol i'r ddichell, y Do- 
miniciaid a benderfynasant ei wenwyno; ond yr 
oedd ei gyfansoddiad mor fywiog, er iddynt 
roddi gwenwyn iddo bump o weithiau, eto ni 
laddodd ef. Un diwrnod danfonasant dorth 
iddo, wedi ei llenwi o berlysiau, yr hon mewn 
diwrnod neu ddau a ddechreuodd wyrddlasu. 
Taflodd ddarn o honi i fleiddiaid ieuainc oedd yn 
y fynachlog, a lladdodd hwynt yn ddiatreg. Dro 
arall, gwenwynasant yr afrlladenau cysegredig; 
ond gan iddo eu chwydu newydd eu llyncu, di- 
angodd unwaith yn ychwaneg. Yn fyr, ni ad- 
awyd un moddion galluadwy i'r annuwiol- 
deb a'r creulondeb mwyaf ffiaidd eu dyfeisio, 
heb eu harfer, i'r dyben i'w ddinystrio. Ond 
o'r diwedd cafodd gyfleusdra i ddianc o'r fynach- 
log, a rhoddodd ei hun yn nwylaw yr ynadon; 
i'r rhai y cyfaddefodd y cwbl o'r ddichell uffern- 
ol. Cafodd yr amgylchiad ei hysbysu yn Rhuf- 
ain; ac anfonwyd dirprwywyr oddiyno i'w 
chwilio yn drwyadl. Wedi cyflawn brofi y 
twyll, y pedwar mynach a ddiraddiwyd mewn 
modd cyhoeddus o'u hurddau; ac ar y dydd 
olaf yn Mai, 1509, cawsant eu llosgi yn fyw. 
Yn mhen peth amser ar ol hyny, bu Jetzer 
farw yn Constance; yn ol barn rhai, trwy 
gymeryd gwenwyn ei hun. Pe cymerasid ei 
fywyd ymaith cyn iddo gael cyfleusdra i hys- 
bysu y darganfodiad rhag-grybwylledig, cawsai 
y ddichell felldigedig ac arswydus, yr hon a 
ddarluniwyd genym, ac mewn amryw o'i ham- 
gylchiadau a gyflawnwyd gyda chywreinrwydd 
mawr, ei throsglwyddo i olafiaid fel gwyrth nod- 
edig, hynod. 

TWYLL PECHOD, Gr. Amar Tnc aMao- 
rac; hudoliaeth siomedig chwantau a thuedd- 
iadau pechadurus, Rhuf. vii. 11; Heb.iii. 13. 

Y mae twyll pechod (yn benaf pechod mewn- 
ol,) ynymddangosyn 1. Yn ei waith yn tywyllu 
y deall, Eph. iv. 18... 2. Yn cymeryd enwau na 
pherthyn iddo, âc yn ymddangos yr hyn nad 
yw, Gen. xxvii. 6—29; Jos. ix. 3—21. Felly 
y mae cybydd dod yn myned dan enw cynhil- 
deb; afradlondeb yn myned dan yr enw natur 
dda; balchder dan yr enw moesau da; ymad- 
rodd ffol, a choeg ddierifwch dan yr enw cyn- 
deithas ddiddan; a rhyfyg dan yr enw ffydd. Y 
mae yn ymddangos fel cyfaill, er mai gelyn 
marwol ydyw; f«l oen diniwaid, er mai llew 
rheibus, a sarff wenwynllyd ydyw. 83. Yn 
enill goruchafiaeth yn raddol, o fesur ychydig 
ac ychydig, Iago i. 1l8—15. 4. Yn dangos y 
budd, ond yn cuddio'r boen. Dangosodd y llafn 
aur, a'r fantell Fabilonig deg, i Achan ; ond 
cuddiodd oddiwrtho y farwolaeth gysylltiedig 
â'u cymeryd. 5. Yn addaw yn dda, ond yn 
cyflawni yn ddrwg. Y mae yn addaw dedwydd- 
wch, iechyd, cyfoeth, anrhydedd, rhyddid, a 
bywyd; ond yn talu mewn poen, afìechyd, tlodi, 
gwarth, caethiwed, ac angau. 6. Yn arfor twyll- 
resymau; megys, nad yw ond bychan—nad yw 
y perygl cymaint ag y gosodir ef allan yn aml; 
fod Duw yn drugarog; Crist wedi marw; a ma- 
ddeuant i'w gael ond ei geisio, &e, 

TY, yn briodol, anedd, neu drigle, Gen. xix. 
2; yn drawsenwadol, y teulu a fyddo yn trigo 
ynddo, neu yr amgylchiadau perthynol iddo; 
Ioan iv. 5; Esa, xxxviii, 1; yn gyffelybiaeth- 


THE 


803 


THE 


oì, nef y gogoniant, a'r corff dynol, Ioan xiv. 
1; 2 Cor.iv, 1. 

TY DDUW, yn 1. Nef y gogoniant, loan 
xiv. l. 2. Unrhyw le yn yr hwn y byddo Duw 
yn ei ddatguddio ei hun, ac yn cyfrinachu â'i 
bobl, Gen. xxviii. 17. 8. Unrhyw adeilad lle 
y byddo coffadwriaeth gyhoeddus o enw Duw yn 
cael ei gynal, a'i addoliad yn cael ei ddwyn yn 
mlaen, Esa. lxvi. 1. 4. Yr amgylchiadau per- 
thynol i'r cyfryw le, a gwaith, Neh. x. 38.5. 
Eglwys, neu bobl broffesedig yr Arglwydd, 
Heb. iii. 9. 

TYLWYTH, (ty-llwyth,) yr holl deulu, yn 
nghyd a phawb perthynol iddo; yn neillduol y 
gweision a'r morwynion, Jos. xxiv. 15; 1 
Cor. i. 16. | 

TYMER, (4ymp,) Llad. Temperamenlum; 
Saes. 7emper; ansawdd, cymesuredd, nwyd. 

TYMOR, (£ymp,) adeg, neu amser cyfaddas. 
Edr. Amser, Odfa. 

TYMHOROL, (4ymor,) amserol mewn cyfer- 
byniad i dragywyddol; neu fydol mewn cyfer- 
byniad i ysbrydol neu eglwysig. 

TYMHOROLION, (tymhorol) pethau bydol, 
anghysegredig. Felly, tymhorolion esgobion 
yw y cyllidoedd, tiroedd, tyddynod, a thalion 
lleygol perthynol iddynt, fel barwniaid ac ar- 
glwyddi seneddol. 

TYNERWCH, (4yner,) tiriondeb, teimlad- 
rwydd; y gwrthwyneb i galongaledwch ac an- 
nheimladrwydd. Edr. 7osturi, Trugaredd. 

TYNGED, TYNGHEDFEN, (tyng,) rhyw- 
beth anorfodol angenrheidiol, yn ymddibynu ar 
achos goruchel, ac nas gellir ei luddias. Y mae 


tynged yn anianyddol, neu ddwyfol. Nid yw y 


flaenaf amgen y cysylltiad anysgarol rhwng 
achos ac effaith ; na'r olaf ond enw arall ar rag- 
luniaeth Duw. Edr. Angenrheidrwydd, Ar- 
faelh, Rhagluniaeth. 

TYSILIO, mab Brochwel, tywysog Powys, 
yr hwn a flodeuodd oddeutu canol y seithfed 
ganrif, ac a ysgrifenodd hanes yr eglwys Fry- 
tanaidd. Iddo ef y cysegrwyd Llandysilio. 

TYST, Llad 7estis ; un yn rhoddi tystiolaeth 
ar ryw achos pwysig mewn dadl. Yr oedd yr 
Arglwydd Iesu Grist yn “ dyst o roddiad Duw 
i'r bobl,” sef 4 bobl Jsrael; yn gystal ag yn 
flaenor ac yn athraw i'r bobloedd, sef y cenhedl- 
oedd, Esa.lv. 4. Tystiolaethodd i'r gwirionedd, 
Ioan xviii. 97; ac yr oedd efe yn dyst cywir, 
canys ni ddywedodd ond y gwirionedd, heb gelu 
dim o hono, gan ei selio â'i waed, Dat.i. 5. 

TYSTIOLAETH, Llad. T7estimonium ; Saes. 
Testimony ; yr hyn a sicrheir gan dyst. I ddy- 
nodi ei phwys, ei sicrwydd, a'i chydgordiad â 
hi ei hun, ac ag ansawdd y pethau y mae yn 
crybwyll am danynt, gelwir yr efengyl, neu holl 
air Duw, yn dystiolaeth, Esa. viii. 20; 2 
Tim. i. 8. 

TYWYLLWCH, (£ywyll,) absenoldeb, neu 
ddiffyg goleuni, yr hwn sydd yn naturiol neu 
ysbrydol; a phob amser yn anhyfryd a pherygl- 
us, Diar. iv. 19. Edr. Anwygbodaeth. 

TYWYSOG, (fywys,) brenin, neu brif flaenor 
byddin, neu genedl, mab brenin. 

Herwydd ei darddiad goruchel, a'i awdurdod 
helaeth, gelwir yr Arglwydd Iesu Grist, yn 
““ Dywysog y Bywyd,” “Tywysog Tangnefedd,” 
ev 'Thywysog Brenhinoedd y ddacar,” Act, v. 
15 lo isacix. 6 Dat. 10. 


TH 


THEATIAID, gradd grefyddol yn eglwys 
Rhufain, a sylfaenwyd yn y flwyddyn 1524, yn 
benaf gan J. B. Caraffa, y pryd hwnw esgob 
Theate, yn Naples, ac wedi hyny Pab Paul IV. 

Yr oedd y Theatiaid yn ymwrthod mewn 
modd cadarn â phob cyllid sefydlog, gan ben- 
derfynu byw yn unig ar Ragluniaeth. Dywedir 
iddynt gyflawni amryw weithredoedd gorchestol 
o ddynoldeb a haelioni, pan gymerwyd Rhufain 
gan Siarls V., y rhai a'u gwnaethant hwynt yn 
wrthrychau ei ddigllonedd. 

THEOS, Gr. Oeoc; y gair Groeg am Dduw, 
yn tarddu fel y tybir oddiwrth y ferf Oeu, yr 
wyf yn gosod, yn gwneuthur ; meu yn ol eraill, 
Oeopew, yr wyf yn gweled, neu yn edrych. Os 
felly, y mae yn dynodi, naill ai hollalluogrwydd 
neu hollwybodaeth Duw. 4 

THEISTIAID, Gr. Oeoc; enw o'r un ar- 
wyddocad a'r gair Deistiaid, ac yn dynodi rhai 
yn credu yn Nuw a chrefydd natur. Yr unig 
wabaniaeth rhwng y ddau air yw, fod y naill 
yn tarddu o'r Groeg, 7heos, a'r llall o'r Lladin, 
Deus. 

THEODOSIAID, dysgyblion un Theodotus, 
cyfieithydd cryn ddysgedig, oddeutu diwedd yr 
ail ganrif; yr hwn fel y tybir, oedd y cyntaf a 
gofleidiodd yr egwyddorion a addefir gan y So- 
siniaid diweddaraf, Y mae peth dadl yn hanfodi, 


pa fodd bynag, pa un a oedd efe yn credu y 
cenhedliad dihalog, neu beidio. Dichon ar y 
cyntaf «i fod ; ac eilwaith iddo, fel y Dr. Priest- 
ley, wrthod y golygiad.  Cyhuddir ef o wadu'r 
Iachawdwr yn amser erledigaeth, ac iddo ym- 
esgusodi frwy ddywedyd, “'Nad oedd efe ond 
dyn yn unig.” 2. Plaid luosog o Ymneillduwyr 
Russiaidd, y rhai ydynt dra selog yn eu gwrth- 
wynebiad i'r eglwys wladol, yr hon a elwir gan- 
ddynt yn dderbynfa pob heresiau a derfysgasant 
heddwch y cywir ffyddloniaid erioed. Haerant 
yn ddigel nad yw yr offeiriaid amgen pregethu 
anghrist dan enw Iesu; ac nad yw gwir Grist- 
ionogaeth yn hanfodi mwyach yn yr eglwys 
wladol. Y maent yn cadw'r Sabbath yn y modd 
mwyaf manwl ; yn neillduol ofalus am gyfìawn- 
der yn eu masnach, yn enwedigol gyda golwg 
ar bwysau a mesur, ac hefyd am ochelyd un 
amser apelio at anffyddiaid yn nghylch y pethau 
dadleugar yn eu plith. Dywedir nad oes fawr 
gwahaniaeth rhyngddynt a'r Pomariaid, eithr 
yn unig eu bod yn puro yr hyn a brynant yn y 
farchnad gan anffyddiaid, trwy weddi; ac yn 
esgeuluso yr arsgrifiad uwchben delw y groes, 
Edr. Pomarïaid, 
THEOPASCHIAID, (o Oecoc, Duw, a 
lIacxw, dyoddef,) canlynwyr Pedr Ffulo, esgob 
Antioch, yn y bumed ganrif; yr hwn a_ haerai, 


THE 804 THE 


yn ngwrthwyneb i'r Patripapiaid, i'r. Duwdod 
ddyoddef yn mherson y Mab, ar Galfaria. Felly, 
yn yr Emyn Groegaidd a elwir 7isagêum, ar ol 
y geiriau “'O Dduw santeiddiaf,” &c., ychwan- 
egodd, “ Yr hwn a ddyoddefodd drosom ni ar y 
groes.” Y mae yn cael ei ddarlunio yn ddyn 
terfysglyd, awyddus am fod yn sylfaenydd plaid. 
Oddiwrth air Lladin hollol gyfystyr, y mae ei 
ganlynwyr yn cael eu galw Deipassiaid. 
THEOPHILANTHROPIAID, gair cyfan- 
sawdd o Oeoc, Duw, a guXNav0porua, dyngarwch, 
yn arwyddo “ Carwyr Duw a dyn,” ac yn cael 
ei gymhwyso at blaid o Anffyddiaid yn Ffrainc, 
yn amser y Chwyldroad. Yr oedd y diweddar 
Tom Paen yn un o'u hapostolion cyntefig, yr 
hwn a draddododd araith ar egwyddorion y cys- 
awd newydd, ger bron y gymdeithas. Yn Medi, 


1796, ymddangosodd Holwyddoreg, neu Hy- | 


fforddwr addoliad cyhoeddus, neu gymdeithasol, 


yn Paris, dan yr enw Manuel des Theantrophiles, | 
yr hwn a gafodd dderbyniad ffafriol gan y cyffre- | 


din. Cyfansoddwyd y gynulleidfa gyntaf o bum 
teulu, Ionawr, 1797; ac yn ebrwydd ar ol hyny, 
y cynulleidfaoedd a ddaethant yn dra lluosog. 
O'r llyfr hwn y mae y pethau canlynol wedi eu 
cymeryd :— 

““ Y deml fwyaf teilwng o Dduw yw y Bydys- 
awd. O dan fwd y nen, wedi ein llyncu i fyny 
weithiau mewn myfyrdod ar brydferthwch anian, 
yr ydym yn dychwelyd treth o ddiolchgarwch 
i'w Hawdwr. Er hyny y mae genym demlau o 
waith dwylaw dynion, y rhai ydynt yn fwy cyf- 
leus i gydymgynull ynddynt i wrando addysg- 
iadau doethineb. Ychydig ar ysgrifau moesol; 
. allor syml, ar yr hon y gosodir, fel arwydd o 

ddiolchgarwch am gymwynasau i'r Creawdwr, y 
cyfryw ffrwythau a blodau ag a fyddo'r tymhor- 
au yn eu cynysgaeddu; yn nghyd a math o 
bulpud i'r llithwyr, yn cyfansoddi holl addurn- 
iadau y temlau hyn. 

Yn mherthynas i'r arysgrifau, y flaenaf yw, 
““Yr ydym yn credu hanfodiad Duw, ac anfar- 
woldeb yr enaid.” Gosodir hon uwchben yr 
allor, i'n gosod mewn cof o'r ddwy egwyddor 
grefyddol ag ydynt yn sylfaen i'n gorchymyn- 
ion moesol. 2. “ Addolwch Dduw ; achleswch 
eich cyd-ddynion ; gwasanaethwch eich gwlad.” 
3. “ Pa beth bynag fyddo yn tueddu at gynhal- 
iaeth a pherffeithrwydd dyn, sydd dda; pa beth 
bynag fyddo yn tueddu i'w ddinystrio, sydd 
ddrwg.” 4. “ Blant, anrhydeddwch eich rhieni; 
ufyddhewch iddynt yn serchiadol; cysurwch 
hwynt yn eu henaint. Rieni, addysgwch eich 
plant.” 5. “ Wragedd, perchwch eich gwyr, 
blaenoriaid eich tai. Wyr, cerwch eich: gwr- 
agedd ; a gwnewch eich gilydd yn gysurus. 

“Y gynulleidfa sydd yn eistedd i wrandollith- 
iau, neu areithiau ar foesoldeb, ar egwyddorion 


crefydd, cymwynasgarwch, ac iechydwriaeth | 
gyffredinol, ar yr un pryd. Pell oddiwrth er- 


windra Stoicaeth, yn gystal ag oddiwrth dor 
daengarwch (supiness,) mwyniant Epicuraidd. 
Y llithiau a'r areithiau hyn a wahaniaethir ag 
emynau; a'r cyfarfodydd a gynhelir ar y dydd 
cyntaf o'r wythnos, ac ar y degfedau, 

“Os gofynir am darddiad gwreiddiol ein cref- 
ydd a'n haddoliad, atebwn, Agorwch y llyfrau 
hynaf, ac ymofynwch ynddynt yn nghylch cref- 


ydd ac addoliad y bodau dynol gyntaf ag y mae 
eu gweithredoedd wedi eu cofnodi mewn hanes- 
yddiaeth. Canfyddir fod eu. crefydd yn cynwys 
yr hyn yn awr a elwir Crefydd Natur, am mai ei 
gwrthrych yw Awdwr Natur ; ac efe a'i hargraff- 


| odd hi ar galonau y dynion cyntaf; ar ein calonau 


ni, ac ar eiddo holl drigolion y byd. Y grefydd 
hon, yrhon sydd yn gynwysedig mewn addoli Duw 


| acharuein cyd-ddynion, yr ydym yn ei gosod allan 


trwy y gair syml, Duw-ddyngarwch—JAeophilan- 
ihrophy. O ganlyniad, ein crefydd ni sydd yr un 
a'r cyn rieni; yr eiddoch chwithau hefyd, yn 
gystal a'r eiddom ninau ydyw; mewn gair, y 
grefydd gyffredinol ydyw. Yn mherthynas i'n 
haddoliad, yr un ydyw hefyd ag eiddo ein cyn- 
dadau. 

“I ofynion yn nghylch ein cenhadaeth, yr 
ydym yn ateb, Ein bod wedi ei derbyn oddiwrth 
Dduw ei hun; yr hwn wrth roddi gallu i ni gyn- 
orthwyo ein cyd-greaduriaid, a'n cynysgaeddodd 
hefyd â dealltwriaeth er adeiladaeth ein gilydd, 


| yn nghyda chariad at yr hyn sydd dda er ein 


huno ni mewn rhinwedd; mewn gair oddiwrth y 
Duw hwnw, yr hwn a gynysgaeddodd yr hen â 
phrofiad a doethineb i addysgu yr ieuainc, a 
rhieni âg awdurdod i gyfarwyddo eu plant. 

““ Os dygwydd i rym y rhesymau hyn brofi yn 
annigonol er argyhoeddi'r ymofynydd, yr ydym 
yn ymwrthod â phob ymddiddan ychwanegol yn 
hytrach na dechreu dadl yn tueddu at leihau 
cariad ein cymydogion. Byddedini gan hyny 
ymwrthod â chasiadau, gan ymroddi i wneuthur 


| PDAu yr hyn yw yr unig fforddi ddedwydd- 


wch. 
Dywedir fod y Theophilanthropiaid yn awr 
bron wedi hollol ddiflanu. Cyfodasant, fel y 
sylwyd, allan o lynclyn y chwyldroad, yr hwn 
a orchuddiodd bob sefydliadau moesol a chref- 
yddol; yn yr amser tywyll pan yr oedd blaenor- 
iaid y werin wedi gwahardd addoliad cyhoeddus, 
pan yr oedd temlau Crist wedi eu troi yn demlau 
paganaidd, a phan yr oedd angau wedi ei ysgrif- 
enu ar y beddau, yn dragywyddol hun, a gobaith 
anfarwoldeb wedi ei alltudio dros dymor o fedd- 
yliau dynion; ac yr oedd y parodrwydd â'r hwn 
y derbynid eu hathrawiaeth yn dangos mor ang- 
hydweddol â meddwl dyn yw egwyddor brudd- 
aidd Atheistiaeth. Nid cynt, ar yr un pryd y 
cafodd y temlau eu hail agor, a Christionogaeth 
(er mewn ffurf dra llygredig,» ei sefydlu, nag y di- 
flanodd coeg-gysawd y Theophilanthropiaid, i 
beidio ag ymddangos mwy yn hanes y chwyl- 
droad, 

THEOSOPHIAID, gair cyfansawdd o Ococ, 
Duw, a coda, doethineb, yn arwyddo Duw- 
ddoethiaid, neu broffeswyr doethineb ddwyfol; 
ac yn cael ei gymhwyso at y Rosicrucsiaid. Edr, 
Rosicrucsiaid. 

THERAPEUTIAID, Gr. Oeparevrau, Medd- 
ygon; y dosbarth feddylgar o'r Eseniaid, y rhai 
a gyfenwid felly oddiwrth eu gwaith yn ymroddi 
i wella anhwylderau'r enaid, trwy ymddidoliad, 
ymwadiad, a myfyrdod crefyddol. Y ddau ddos- 
barth Esenaidd oeddynt gymedrol yn eu hym- 
borth ; rheolaidd yn eu hymddygiad; a manwl yn 
eu gwaith yn cadw'r Sabbath. Er na enwir 
hwynt yn y Testament Newydd, eto gan nad 


UCH 


cyfeirio atynt wrth ddywedyd, ““ Ac y mae eu- 
nuchiaid a wnaethant eu hunain yn eunuchiaid er 
mwyn teyrnas nefoedd,” Math. xix. 12; a Phaul 
wrth ddywedyd, “Na chyffwrdd, nac archwaetha, 
na theimla,” Col. ìi. 18—23. Nid oedd llawer o 
honynt ynarchwaethu bwyd blasus, eithr yroedd- 
ynt yn byw ar fara garw a dwfr; ni phrofairhai o 
honynt un math o ymborth hyd fachludiad haul. 
Os cyffyrddid hwynt gan rai nad oeddynt o'u 
plaid eu hunain, yr oeddynt yn ymolchi, gan yr 
ystyrient eu hunain wedi eu halogi. Golygir y 
gallasai cymdeithas o Eseniaid fod yn Colosa, 
niegys yr oedd mewn llawer o leoedd eraill allan 
o Judea; ac y gallasai rhai o'r Cristionogion ag 
oeddynt yn gogwyddo at.Iuddewaeth fod yn 
gogwyddo hefyd at neillduolion y blaid hon; 
yr hyn ysgatfydd oedd y rheswm i'r apostol 
roddi gocheliad iddynt. Ar y llaw arall, tyb- 
ir fod amryw o'r Eseniaid yn gogwyddo yn 
fawr at Gristionogaeth, ac y gallasent gael eu 
camgymeryd gan ddysgedigion fel dychweledig- 
ion Cristionogol. Edr. Fseniaid. 

THIBETIAID, trigolion Thibet, neu Tibet, 
yn Asia, y rhai ydynt addolwyr y Prif Lama. 
Edr. Lama Delai. 

THOMASIAID, neu THOMIAID, Cristion- 
ogion St. Thomas, neu y Cristionogion Syriaidd. 
Edr. Syriaid Cristionogol. Hefyd, canlynwyr 
Thomas Aguinas, mewn gwrthwynebiad i eiddo 
yr enwog Scotus, yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, 
o barth athrawiaeth gras, a rhyw bynciau me- 
ddyliaidd eraill. 

Yr oedd Aguinas, (yr hwn o herwydd cyf- 
rwysder hynodol ei athrylith, a elwid yr Athraw 
Efengylaidd,) yn bleidiwr cryf i'r athronydd- 


805 


UCH 


oeddynt yn arfer gwragedd tybir bod Crist yn 


iaeth Aristotelaidd. Cymerai arno hefyd bleidio 
golygiadau Awstin ar athrawiaeth gras; ond 
mewn dull hynod gymysglyd ac anghyson. 

THRON, tref yn ngorllewin Prwsia, enwog 
mewn hanesyddiaeth eglwysig, herwydd y gyn- 
adledd a gynaliwyd ynddi yn 1615, rhwng rhai 
Doctoriaid enwog Pabaidd, Lutheraidd. a Phro- 
testanaidd; a'r hon, oddiwrth ei gwrthrych a'i 
dyben a gyfenwyd “ Y Gynadledd Gariadus.” 
Yr oedd wedi cael ei bwriadu er iachau eu 
rhwygiadau ; ond ysywaeth, ni bu ond hollol ofer. 

THUS, sylwedd sych, ystoraidd, (resinous,) 
o liw melyn-wyn, o arogl tra pheraidd, ac o flas 
chwerw, surllyd; a'r bwn gynt, herwydd ei 
arogl peraidd, a. ddefnyddid yn yr arogldarth, 
ac yn mblith anrhegion i bendefigion, Ex. xxx. 
34; Math.ii. 11. Rhestrir ef gan Solomon yn 
mhlith peraroglau, Can.iii. 6; a chan Ioan yn 
mhlith nwyddau masnachol Babilon Fawr, Dat. 
xviii. 138.. Dywedir nad yw y pren o'r hwn y 
tynid ef yn adnabyddus yn awr. Y mae Dios- 
corides yn crybwyll eu bod yn ei gael o'r India. 
Yr un yn ddiau yw y ““thus pur,” a_““mascula 
thura” Virgil. Dywed yr Ysgrythyr maio Seba 
y cyrchid ef, Esa. lx. 6; Jer. vi. 20. Dichon 
fod cedrwydd Libanus yn arogli yn debyg iddo ; 
ac mai herwydd hyny y galwai yr Iuddewon ef 
yn Zebanon. Edr. Can. iv. ll. Y mae M. 
Forskal yn sicrhau ei fod i'w gael mewn rhan o 
Hadramant. 

THUSER, (thus,) y llestr aur, yn yr hwn y 
dygai yr offeiriaid gynt yr arogldarth i'w losgi 
ger bron yr Arglwydd, Lef. xvi. 12; Heb. ix. 
4. Un o ddodrefn y babell oedd y thuser; ac 
nid yw yn ymddangos fod un dyruswch, ( fel y 
tybia rhai,) yn Heb. ix. 4. Edr, Manna. 


| U 


UBICWEDDIAID, (Llad. Ubigue, pob lle,) 
coleddwyr y dyb o hollwyddfodoldeb corff Crist. 
Dywedir mai Brentius oedd sylfaenydd cyntefig 
y dyb hon, yn 1560. Nid oedd yr Ubicweaid, 
mwy nag eraill, yn hollol gytunol yn eu plith 
eu hunain. Yr oedd rhai o honynt yn haeru fod 
corff Crist yn ystoG ei fywyd ar y ddaear, yn 
mhob lle; ac eraill yn honi mai wedi ei esgyn- 
iad y dechreuodd fod felly. 

UCCEWALIAID, plaid o Fenoniaid, canlyn- 
wyr Uke-Walles, brodor o Friesland, Menoniad 
caeth, yr hwn a gyhoeddodd ei dybiau yn y 
flwyddyn 1637. Yr oedd efe yn coleddu barn 
ffafrol am gyflwr tragywyddol Judas, ac eraill o 
lofruddion Crist. I'r dyben i roddi cysgod te- 
bygolrwydd i'r dyb hon, efe a ffurfiodd y gysawd 
ganlynol :—Bod yr ysbaid o enedigaeth Crist 
hyd ddisgyniad yr Ysbryd Glan, yn amser o 
dywyllwch dudew; a thra y parhaodd, nad oedd 
yr Iuddewon yn meddianu un gradd o oleuni 
dwyfol; ac o ganlyniad, fod y pechodau a gyf- 
lawnwyd yn yr ysbaid hwnw i raddau mawr yn 
esgusodol. Ond mor ddisail oedd y tybiau hyn, 
fel y cawsant eu hwfftio hyd yn nod gan ei blaid 
ei hun, ac y darfu iddynt o'r diwedd ei ddiar- 
ddel ef o'u herwydd, 

UCHAFIAETH, (uwchaf,) blaenoriaeth, pen- 
ogaeth. 

G 


UCHAFIAETH Y PAB, athrawiaeth a go- 
leddir gan y Pabyddion, y rhai a gredant, o dan 
Grist, mai esgob Rhufain yw prif athraw yr holl 
eglwys; ac fel y cyfryw, nid yn unig mai efe yw 
yr esgob blaenaf mewn gradd ac urddas, ond 
hefyd fod ganddo awdurdod a llywodraeth ar 
bob Cristionogion. Y mae yr athrawiaeth hon 
wedi ei seilio yn benaf ar flaenoriaeth dybiawl 
St. Pedr, olynwr ffugiol yr hwn yw esgob Rhuf- 
ain. Nid oes yn ngair Duw gymaint a rhith o 
sylfaen i'r cyfryw benogaeth; ond yn y gwrth- 
wyneb, y mae hwn. yn y modd mwyaf pendant 


yn gwahardd pob peth cyffelybiddi. Edr. 4Am- 
ffaeledigrwydd, Pab, Pabyddiaeth. 
UCHELDER, (uchel,) uchder, 2 Bren. xix. 


23; hefyd, un o enwau ysgrythyrol nef y go- 
goniant, Ps. lxviii. 18; Eph. iv. 8. 

UCHELFA, (uchel,) enw cyffredin addolfa 
eilunod gynt, yr hon a elwid felly, naill ai o 
herwydd mai ar fryniau a mynyddoedd y byddid 
arferol o'i sefydlu, neu ynte am fod yr allor yn 
cael ei hadeiladu yn uchel, Num. xxii. 41; Ezec. 
xvi. 24. Edr. Allor. 

UCHELFAR. (uchel-bar,) un o enwau yr 
uchelwydd, (misletoe,) i'r hwn y telid parch coel- 
grefyddol gan y Derwyddon. Edr. Derwyddon. 

UCHELWYL, (uchel-gwyl,) gwyl arbenig; 


UFY 


806 


UYN 


"megys y Pasg yn mhlith yr Iudlewon; a'r Na- 
dolig yn mhlith Cristionogion. 

UCHENAID, (ockain,) Heb. mnis, et, nŷs, 
anachah, ac anakak; gruddfaniad cwynfanus. 
Edr. Ochenaid. 

UCHERWYL, (ucher-gwyl,) y nos, neu y 
prydnawn cyn yr wyl. 

UDGORN, (ud-corn,) offeryn cerdd ceuol, tra 
adnabyddus yn mhob oes a gwlad, wedi ei gyf- 
ansoddi o gorn, pren, neu unrhyw ddelid, i 
chwythu â'r genau ynddo ; ac yn cael ei arfer i 
amryw ddybenion, yn neillduol yn mhlith mil- 
wyr yn amser rhyfel; yn gyffelybiaethol, un- 
rhyw gyhoeddiad, Esa. xxvii. 19. 

Gorchymynodd yr Arglwydd i Moses gynt, 
wneuthur dau udgorn arian, y rhai oeddynt i'w 
harfer gan yr offeiriaid, ar wahanol amgylchiad- 
au, aci amrywiol ddybenion; megysi alw y bobl 
yn nghyd ar eu cymanfaoedd santaidd—i'w cyf- 
arwyddo yo eu teithiau trwy'r anialwch—ac i'w 
galw yn nghyd, eu cyfarwyddo, a'u calonogi yn 
amser rhyfel. Nid oedd y ddau bob amser i 
gael eu canu yr un pryd, ac nid yr un sain oedd 
i gael ei roddi trwyddynt bob amser. Os âg un 
y cenid, y tywysogion, neu y penaethiaid yn 
unig a ymgasglent; ond os â'r ddau, yna yr 
ymgasglai yr holl bobl, Y larwm cyntaf oedd i 
gychwyn y rhai a wersyllent tua'r dwyrain; a'r 
ail larwm i gychwyn y rhai a wersyllent tua'r 
deheu, &c. Wrth fyned i ryfel, yr oeddynt i 
ganu larwm ynddynt; ac ar ddydd. eu llawen- 
ydd, eu gwyliau gosodedig, ac ar ddechreu eu 
misoedd, yr oeddynt hefyd i ganu ynddyntuwch- 
ben eu poethoffrymau, a'u haberthau hedd, Num. 
Xx l— 10; Lefaxxyv. 9, 10. 

Golygir fod Dafydd yn cyfeirio at ganiad yr 
udgorn arian, wrth ddywedyd, “ Gwyn eu byd 
y bobl a adwaenant yr hyfrydlais; yn llewyrch 
dy wyneb, O Arglwydd, y rhodiant hwy; yn 
dy enw di y gorfoleddant beunydd, ac yn dy 
gyfiawnder yr ymddyrchafant,” Ps. lxxxix. 15, 
16; ac herwydd hyny, eu bod yn portreiadu yr 
efengyl, yr hon sydd yn cael ei chyhoeddi gan 
weision Duw, i wahanol ddybenion, megys i ry- 
buddio o berygl—i gasglu yn nghyd fyddinoedd 
Duw—i'w cyfarwyddo yn eu teithiau—i'w calon- 
ogi i ymladd rhyfeloedd yr Arglwydd—ac i'w 
cysuro a'u llawenhau, Esa. xi. 10, 12; xl. 1, 2; 
Tynu Duu 

UFEL, UFELIAR, ac UWEL, tân, 
Tan. 


Edr. 


“ Nis llysg ufel, 
Nis lludd oerfel, 
Nis lladd arfau.” 
Iolo, i'r angau. 

UFELLTAWD, ac UFYLLTAWD, gostyng- 
eiddrwydd. _ Edr. Gostyngeiddrwydd. 

UFYDD-DOD, (ufydd,) ymostyngiad i awdur- 
dod; cydsyniad âg ewyllys; neu gyflwyniad o 
orchymynion blaenor, neu benog. 

Dosbarthir ufydd-dod i ddeddfol, neu efeng- 
ylaidd ; rhagrithiol neu gywir; anmherffaith 
nen berffaith, 

Ufydd-dod deddfol yw yr ufydd-dod hwnw a 
gyflawnir i orchymynion y ddeddf, oddiar eg- 
wyddorion aci ddybenion gwasaidd a hunanol, 
megys ofn y gosb a chwant y wobr yn unig. Y 
cyfryw oedd ufydd-dod Saul o Tarsis, cyn ei 


gyfnewid trwy ras; ac yw ufydd-dod dynion 
deddfol a hunangyfiawn yn mhob oes. Y mae 
bwn bob amser yn annerbyniol gyda Duw; ac 
yn anhyfryd ac anfuddiol i ddyn. 

Ufydd-dod efengylaidd, yw yr ufydd-dod hwnw 
a gyflawnir oddiar egwyddorion ac i ddybenion 
gwir Gristionogol, neu efengylaidd ; sef oddiar 
ffydd, gobaith, a chariad, ac er gogoneddu Duw, 
arhyngu ei fodd. Y cyfryw yw ufydd-dod y 
gwir Gristion yn unig, yr hwn sydd yn ““gwas- 
anaethu Duw yn yr Ysbryd, yn gorfoleddu yn 
Nghrist Iesu, ac nid yn ymddiried yn y cnawd.” 
Hwn yw yr unig ufydd-dod cymeradwy ger 
bron Duw, a hyfryd a buddiol iddyn. O ran 
ei natur, y mae hwn, yn l. Yn ewyllysgar. 
““ Dewisais ffordd gwirionedd, (ebe Dafydd,) a 
chadwaf hi hyd y diwedd,” Ps. cxix. 30. Nid 
oedd efe gan hyny yn ufyddhau o orfod, eithr o 
gariad a dewisiad. 2. Yn barodi ““ Pobl barod ” 
yw gwir bobl yr Arglwydd, Luci. 17; ac o bar- 
odrwydd meddwl y maent hwy yn ufyddhau iddo, 
Act. xvii. 11; 1 Pedr v. 2. Y maent yn awydd- 
us am wybod ei ewyllys, Act. ix. 6; ac wedi ei 
gwybod, nid ydynt un amser yn dadleu ei phri- 
odoldeb, nac yn gwneuthur esgusodion yn erbyn 
ei chyflawni, Gal. i. 16; eithr yn ymroddi i'w 
gwneuthur yn ddioedi, Ps. cxix. 60. 3. Yn 
llawen. Y mae hyn yn canlyn yn naturiol oddi- 
wrth ei fod yn ewyllysgar a pharod. Yr hyn 
yr ydys yn ei wneuthur yn ewyllysgar a pharod, 
yr ydys yn ei wneuthur yn llawen. Gwneuth- 
urwr, yn gystal a rhoddwr llawen y mae Duw 
yn ei hoffi. A hwnw ““y cyferfydd,” i gymer- 
adwyo ei waith, ac i'w obrwyoam dano, Esa. 
lxiv. 5; ac i hwnw yn unig y mae y gwaith yn 
hyfrydwch, Diar.iii. 17. 4. Yn hollol. “Chwy- 
chwi, (ebe Crist wrth ei ddysgyblion,) yw fy 
nghyfeillion, os gwnewch pa bethau bynag yr 
ydwyf yn eu gorchymyn i chwi,” Ioan xv. 14. 
Gan y cyfryw nid oes un gorchymyn o eiddo eu 
Harglwydd mor fychan, fel nad ystyriant ef o 


.bwys i'w gyflawni; nac un mor fawr fel nad 


ymdrechant ufyddhau iddo, Herwydd hyn, 
'“ni chywilyddir hwynt pan edrychont ar ei holl 
orchymynion ef,” Ps. cxix. 6. 5. Yn gyson a 
pharhaus. Yn gyhoeddus yn gystal ag yn ddir- 
gel; mewn hawddfyd yn gystal ag mewn adfyd ; 
pan y byddo Duw yn ei ragluniaeth yn gwgu, 
yn gystal a phan y byddont yn gwenu. ““ Ar 
dy ddeddfau yr edrychaf yn wastadol,” ebe y 
Psalmydd ; a thrachefn, “ Cadwaf hwynt hyd y 
diwedd,” Ps. cxix. 30, 117. 

. Ufydd-dod rAagritAiol yw ufydd-dod holl elyn- 
ion Duw, Ps. xviii. 44; ond ufydd-dod cywir yw 
ufydd-dod ei holl garedigion, Ps. cxix. 167. 
Ufydd- dod anmherffaith yw ufydd-dod y dynion 
goreu ar y ddaear, Iago iii. 2; ond ufydd-dod 
perffaith oedd ufydd-dod Crist, ac yw ufydd- dod 
yr angylion a'r seintiau yn y nef, l Pedrii. 22; 
Heb. xii. 23. 

Y mae ufydd-dod yn angenrheidiol, nid fel 
sylfaen ein heddychiad â Duw, a'n cymeradwy- 
aeth ger ei fron, Rhuf. v. 10; Eph.i. 6; ond 
yn l. Er gogoneddu Duw, Esa. xliii. 21; Math. 
Vv. 16. 2. Er rhyngu ei fodd, Col.i.9,10; 1 
Thes. iv. l. 3. Er anrhydedd crefydd, Tit.ii. 
10. 4. Er gostegu anwybodaeth dynion ffolion, 
l Pedrii. 15. 5. Er enill ein perthynasau, ein 


UFY 


807 


UFY 


cymydogion, a'n cydnabod, at grefydd, I Pedr 
iii. 1,2. 6. Er cysur a llawenydd y saint, ac 
yn neillduol gweinidogion yr efengyl, 3 Ioan 4. 
7. Fel prawf o'n cyfnewidiad trwy ras, Math. 
vii. 17; 2 Cor. v.17; Eph.ii. 10. 8. Fel rhan 
bwysig o'r santeiddrwydd heb yr hwn ni chaiff 
neb weled yr Arglwydd, Heb. xii. 14. Rhaid 
yw “dysgu gwneuthur da,” yn gystal a “pheidio 
gwneuthur drwg,” Esa.i. 16, 17; “perffeithio 
santeiddrwydd yn ofn Duw,” yn gystal ag ““ym- 


lanhau oddiwrth bob halogrwydd cnawd ac ys- | 


bryd,” 2 Cor. vi..1; “ byw yn sobr, yn gyfiawn, 
ac yn dduwiol, yn y byd sydd yr awrhon,” yn 
gystal a ““ gwadu annuwioldeb a chwantau byd- 
ol,” os mynwn fyned i'r nef, Tit. ii. 12; Dat. 
xl. 24 

Y mae cymeradwyaeth Duw, 2 Cor. v. 9; ei 
addewidion o gyfarwyddyd a chynhorthwy, Deut. 
xxxiii. 25; Ps. xxxii. 8; eiriolaeth barhaus a 
llwyddianus Crist drosom, 1 Ioan ii. 1, 2; pre- 
swyliad gwastadol yr Ysbryd Glan ynom, 1 Cor. 
iv. 16; byfrydwch a buddioldeb ufydd-dod i 


Dduw i ni ein hunain, yn gystalagi ereill, Ps. | 


xix. 11; ac yn bendifaddeu, y wobr rasol, an- 
nhraethol werthfawr gysylltiedig ag ef, lthuf. 
ìi. 6,7; 2Tim.iv.7,8; Heb. vi. 10; yn anog- 


aethau cryfion i'n cymell i barhau a chynhyddu | 


ynddo. Edr. Santeiddrwydd. 

UFFERN, ufel, fân, yn briodol, y boenfa dra- 
gywyddol, neu y lle y mae yr angylion syrth- 
iedig a choll ddynion yn dyoddef cosbedigaeth 
eu pechodau ynddo, Ps.ix.17; Math.v. 22,30; 
x. 28 ; xxiii. 33; 2 Pedrii. 4; yn gyffelybiaeth- 
ol, y bedd, a'r byd anweledig, Num. xvi. 90 ; 
Ps.xlix. 14; Act.ii.27; Dat,i. 18. 

Ystyr briodol y gair Heb. pysw Sheol, uffern, 
neu y bedd,yw ceudod, neu guddfa; ac y mae 
y gair Gr. aônc, Hades, yn gyfystyr; gan mai 
eì arwyddocad yw anweledig. Herwydd hyn yn 
ddiau, y galwai Jona fel y pysgodyn yn fol 
uffern, Jona ii. 2. Ynddo yr oedd, (fel y meirw 
yn y bedd, a'r ysbrydoedd ymadawedig yn y 
byd tragywyddol,) allan o olwg trigolion daear. 
Dywedir fod y Saes. /7ell, yn deilliaw o'r 
Sax. Aêlan, neu hAelan, (euddio,) ac yn ar- 
wyddo yn briodol ogof, neu geudwll; ac y mae 
y geiriau Cymreig “ Afagddu,” (tywyllwch 
eithaf,) ac “ Annwn,” (anmnwfn, hyny yw, pwll 
diwaelod,) yn agos o'r un arwyddocad. Edrych 
Afagddu, Annwn. 

Megys y mae pob crefydd, o angenrheidrwydd 
yn rhagdybio cyflwr o fodoldeb dyfodol, ar ol yr 
un presenol; felly hefyd y mae gan yr holl gre- 
fyddau eu huffern, neu boenfa; lle y golygir fod 
dynion drwg yn dyoddef cosbedigaeth y pechod- 
au a gyflawnwyd ganddynt yn y fuchedd hon. 
Yr oedd gan yr hen baganiaid eu Tartara, yn 
gystal a'u maesydd paradwysaidd; ac yr ydym 
yn cael fod y Mahomediaid yn credu parhad di- 
ddiwedd gwobrau a chosbedigaethau y cyflwr 
dyfodol. Y mae rhai yn wir wedi cynyg haeru 
nad oedd yr hen Iuddewon yn addef ond yn unig 
gwobrau a chosbedigaethau amserol, am rin- 
weddau a phechodau; ac nad yw eu hysgrifen- 
iadau dwyfol yn cynwys dim amgen. Ond y 
mae y cyfryw olygiad yn ymddangos mor 
anghyson â rheswm ac ysgrythyr, fel nad yw yn 
teilyngu gwrthbrofiad ffurfiol. Gall y neb a 


gredonad yw, Deut. xxx. 15; xxxii. 22; Num; 
xxii. 10; J0D xxv.6 Ps. 1x 1 Dian von 
Esa. xiv. 9; xxvi. 14, 19; lxvi. 24; (allawer o 
leoedd eraill) yn edrych ddim pellach na'r byw- 
yd byr ac ansicr presenol, gredu y peth a fyno. 
Yn fyr, nid yw y dyb dan sylw amgen cahl- 
draeth ar synwyr, cymeriad, crefydd, a deddf- 
roddwr yr hen genedl enwog hono. 

Bod uffern yn gynwysedig mewn lle yn gystal 
a chyflwr, a ymddengys nid yn unig oddiwrth 
gydsyniad unol yr holl genhedloedd; ond hefyd 
oddiwrth ei fod yn cael ei alw felly mewn modd 
pendant yn ngair Duw, Luc xvi. 28 Heblaw 
hyny, y mae yr ystyriaeth y bydd cyrff y dam- 
nedigion ar ol yr adgyfodiad, yn gystal a'u hen- 
eidiau, yn cael eu cydboeni yn uffern, yn 
gwneuthur yn angenrheidiol ei fod yn lle; gan 
nad all cyrff hanfodi ond mewn lle. 

Yn mha gwr o eang ymerodraeth y Goruchaf 
y mae uffern, nid ydym yn gwybod. Amryw- 
iol ydynt y dychymygion a_ goleddir ar y pen 
hwn. Yr henafiaid yn gyffredinol a'i gosodent 
yn rhywle tua chanolbarth (cemfre) y ddaear. 
Ymdrechodd Mr. Swinden brofì mai yn yr haul 
y mae ei sefyllfa... Cynygiodd Mr. Whiston 
gysawd newydd a rhyfedd. Yn ol ei ddychymyg 
ef, comedau ydynt gynifer o uffernau, wedi eu 
hordeinio yn gylchynol yn eu trogylchoedd, i 
ddwyn y damnedigion i gyffiniau yr haul i gael 
eu crasboethi yno yn ei wres angherddol ef; ac 
yna i ddychwelyd â hwynt yn mhell tu hwnt i 
gylch Sadwrn, i'w sythu yn y parthau oerion 
hyny. Ond yma, fel y sylwa y Dr. Doddridge, 
rhaid yw i ni addef ein hanwybodaeth; a bod 
yn llawer gwell i ni ystyried y ífordd oreu i 
ochelyd myned i uffern, na llafurio i geisio pen- 
derfynu ei sefyllfa leol. Ond y prif bethau yn 
mherthynas iddi, ag sydd yn ymddangos yn 
arddelwi ein hystyriaeth ddifrifol, ydynt an- 
sawdd a pharhad y gosbedigaeth a ddyoddeíir 
gan eithrigolion annedwydd. Yn mherthynas 
i'r rhai hyn y mae yr Ysgrythyr yn traethu yn 
fanwl, yn helaeth, ac yn eglur. 

Gyda golwg ar ei Aansawdd, y mae yn dysgu 
yn 1. Ei bod yn drom iawn. Gelwir hi yn '*lle 
poenus,” Luc xvi. 28; yn “ dywyllwch eithaf,” 
Math. viii. 12; xxii. 13; xxv. 30; yn “llyn 
tân yn llosgi â brwmstan,” Dat. xix. 20; xx. 
10, 15; yn “ail farwolaeth,” Dat. xx.6; a 
sicrheir ci bod wedi ei “pharotoi i ddiafol (y 
gwaethaf o'r holl fodau) ac i'w angylion,” Math. 
xxv. 41. Gan nad pa un ai bod tân defnyddiol 
yn uffern neu beidio, rhaid caniatau fod yr ym- 
adroddion uchod a'u cyffelyb yn dangos fod y 
poenau a ddyoddefir yno yn annhraethol fawr. 
Y drymaf o'r holl gosbedigaethau a weinyddir 
yn mhlith dynion yw marwolaeth; a naturiol 
yw meddwl mai y drymaf o'r cosbedigaethau 
dwyfol yw yr un a barotowyd i'r gwaethaf o'r 
bodau rhesymol gan y Goruchaf. “Barn ddi- 
drugaredd” fydd barn uffern, Iago ìi. 13. 2. 
Ei bod yn nacaol a phendant; neu mewn geìr- 
iau eraill, ei bod yn cynwys absenoldeb pob da, 
a phresenoldeb pob drwg. Gelwir uftern yn 
“dywyllwch” Luc xxii. 59; yr hwn nid yw am- 


| gen absenoldeb goleuni, cysur, neu lawenydd; 
| ac yn “dân,” Math. xxv. 41 ; yr hwn sydd. yn 


achesi y poenau mwyaf bywiog ac annyoddefol 


UFY 808 


UFY 


— 


ag yr ydym yn gwybod am danynt. Darlunir 
y slwth Uid yno yn llefain ac yn dywedyd, 
“O dad Abraham, trugarha wrthyf, a danfon 
Lazarus i drochi pen ei fys mewn dwfr, i oeri fy 
nhafod ; canys fe a'm poenir yn y fflam hon,” Luc 
xvi. 24. Yno y mae pob cysur wedi darfod ; a 
phob adfyd wedi cymeryd lle; pob tosturi a 
chymorth wedi pallu; a phob annedwyddwch 
yn cael ei deimlo a'i brofi; y chwantau yn rym- 
us a bywiog, ac heb fodd i'w diwallu; y nwydau 

oenus ac aflywodraethus, (megys llid, cenfigen, 
malais, euogrwydd, ofn, ac anobaith,) yn eu 
cyflawn weithrediad ; ac heb fodd i'w dofi! 3. 
Ei bod yn gosbawl, ac nid yn ddysgyblaethol, 
neu feddygol. “Carchar,” a “ cherwyn fawr 
digofaint Duw,” y gelwir y lle annedwydd, 1 
Pedriii. 19; Dat. xiv. 19, 20; a_ barn, cosbed- 
igaeth, dial, a digofaint; (ac nid dysgyblaeth, 
cerydd, prawf, &c.) y gelwir yr hyn a ddyoddef- 
ir yno, Iagoii. 13; 2 Thes.i. 8; Dat. xiv. 19. 
Y mae y diafol a'i angylion yn ei dyoddef er ys 
miloedd o flynyddoedd; ond nid oes un sail i 
feddwl eu bod yn llai drygionus, ac yn fwy 
rhinweddol nag oeddynt ar y cyntaf, 1 Pedr v. 
8. 4. Ei bod yn gyfiawn; neu mewn cyfartal- 
wch hollol i natur a graddau drygioni ei dyo- 
ddefwyr. “Cyfiawn daledigaeth,” y gelwir hi, 
Heb.1i. 2; ac yn “*ol gweithredoedd pob un,” 
(hyny yw, yn ol graddau eu drygedd, yn gystal 
a'u hansawdd ddrygionus, gyffredinol,) y gwei- 
nyddir hi, Ps.lxii 12; Dat. xx. 13. Cant fwyta 
o ffrwyth eu flyrdd eu hunain, a'u llenwi a'u 
cynghorion eu hunain, Diar. i. 31. Gwobr eu 
dwylaw eu hunain a fwynhant, Esa. iii. 11. 
Herwydd hyn, gan fod graddau mewn pechod, 
bydd yn esmwythach, mewn cymhariaeth, ar 
raio honynt na'u gilydd, Math. x. 15; xi. 22, 
24; a bydd cosbedigaeth y naill yn drymach 
na chosbedigaeth y llall, Heb. x. 29. 5. Ei bod 
yn gymdeithasol; a'i deiliaid yn boenydwyr 
iddynt eu hunain, ac i'w gilydd. ““ Y rhai dryg- 
ionus a ymchwelanti uffern, a'r holl genhedl- 
oedd a anghofiant Dduw,” Ps.ix. 17. Nid yw 
hyn yn wirionedd am danynt oll yn eu perthyn- 
as a'r bedd; nac yn wirionedd am danynt hwy 
yn fwy na'r cyfiawnion yn eu perthynas â'r byd 
anweledig. Gan hyny, lle'r boenfa, ac nid y bedd 
na'r byd anweledig, oedd yn ngolwg y Psalm- 
ydd yn y geiriau. Byddant oll gan byny, yn yr 
un lle, ac yn cyd-ddyoddef; ond ni bydd hyny 
yn gwneuthur eu sefyllfa yn esmwythach, nac 
yn gweini un cysur iddynt; ond yn gwbl i'r 
gwrthwyneb. Hyn yn ddiau oedd yn ngolwg 
Crist wrth ddarlunio y glwth cyfoethog yn 
uffern, yn erfyn ar Abrahan: am ddanfon La- 
zarus i dy ei dad, at ei bum brawd, i dystiol- 
aethu iddynt, rhag dyfod o honynt hwythau 
hefyd i'r lle poenus hwnw, Luc xvi. 27, 28. 
Hunan-gariad, ac nid brawdgarwch, neu ddyn- 
garwch, oedd yn ngolwg Iachawdwr y byd yn y 
geiriau ; canys nid oes un rhinwedd yn y wlad 
ddirinwedd hono, Heblaw hyny, y mae y trig- 
olion annedwydd yn ysglyfaeth i'w chwantau 
a'u nwydau aflywodraethus a phoenus; ac felly 
yn boenydwyr iddynt eu hunain. Y maent yn 
llawn o euogrwydd, ac wedi eu toi â chywilydd; 
yn llawn llidiawgrwydd atynt eu hunain, am 
ymddwyn fel y gwnaethant yn y byd, ac ât 


| efengyl. 


eraill am eu temtio; ac o gynddaredd digofus at 
y Goruchaf am eu cosbi. Dan gyfiawn farn 
Duw, y maent fel deiliaid teyrnas y bwystfil o 
dan y farn dymhorol megys yn “ cnoi eu tafodau 
gan ofid; yn cablu Duw y nef o herwydd eu 
poenau; ond mid edifarhant am eu gweithred- 
oedd,” Dat xvi. 10,11. 6. Ei bod yn gyson 
a diorphwys. ““ Nid ydynt yn cael gorphwysdra 
na dydd na nos,” Dat. xiv. 11. Y maent yn 
marw o hyd, ac heb farw byth !! s 
Yn mherthynas i'w pharhad, y mae yr Ys- 
grythyrau santaidd yn sicrhau yn y modd mwy- 
af grymus a phendant eì bod yn dragywyddol; 
hyny yw, yn ddiddiwedd. Y mae yn galw y lle 
yn “bwll,” neu “bydew diwaelod,” Dat. xi. 
7; xvii. 8; xx. 1; y gosbedigaeth a ddyoddefir 
yno, yn “ddinystr tragywyddol,” 2 Thes.i. 9; 
“ tân tragywyddol,” Math. xxv. 41; “tân an- 
niffoddadwy,” Math. iii. 12; “pryf nad yw yn 
marw, a thân nad yw yn diffodd,” Esa. lxvi. 
24; Marc ix. 44, 48; ac yn sicrhau fod “mwg 
poenedigaeth y dyoddefwyr yn esgyn i fyny yn 
oes oesoedd,” ac nad oes iddynt “ orphwysdra 
na dydd na nos,” Dat. xiv. 11. Ond, . 
Gwrthddadleuir yn erbyn parhad diddiwedd 
poenau uffern, trwy ddywedyd, yn 1. Fod y gair 
tragywyddol, (auwvioc, ) yn cael ei arfer yn fy- 
nych yn yr Ysgrythyrau saptaidd am barhad 
hirfaith, ond a therfyn iddo; ac y dichon mai 
felly mae i'w ddeall yn ei berthynas â phoenau 
uffern. Í hyn yr atebir ei fod yn arwyddo yn 
llawer amlach barhad diddiwedd ; ac mai llawer 
dyogelach yw ei ddeall felly, yn ei berthynas â 
chosbedigaeth yr annuwiol, yn gystal ag â ded- 
wyddwch y cyfiawnion na ffordd araìl.._ Nid oes 
un perygl o'i ddeall yn ei ystyr briodol a hel- 
aethaf, yn ei berthynas a chosb ddawedadwy ; 
ond gall niwaid a siomedigaeth dragywyddol 
ddygwydd o'i ddeall ffordd arall. Dyogelach 
yw gofalu rhag myned i uffern, rhag na cheir 
dyfod oddiyno byth; na rhodio'r ffordd sydd yn 
arwain yno yn dawel, mewn gobaith y ceir dyiod 
oddiyno rywbryd. Y mae athrawiaeth adferiad 
wedi cysuro llawer mewn cyflwr drwg, a pheri 
iddynt esgeuluso edifarhau; ond ni wnaeth yr 
athrawiaeth wrthwynebol iddi hyny â neb.—2. 
Bod cosbi pechodau bodau meidrol a chosbedig- 
aeth dragywyddol yn anghyson â chyfiawnder 
Duw; gan fod hyny yn golygu y gall yr hwn 
sydd feidrol gyflawni yr hyn sydd anfeidrol? I 
hyn yr atebir yn l. Nad yw drygedd gweith- 
red i'w farnu oddiwrth waeledd yr hwn fyddo yn 
ei chyflawni, ond oddiwrth fawredd y gwrthrych 
y byddo yn ergydio yn ei erbyn; ac oddiwrth y 
niwaid a achosir trwyddi. 2. Nad yw cosbi 
pechod, tra byddo pechod yn hanfodi, yn anghy- 
son â chyfiawnder Duw ; ac nad oes un sylfaen 
ysgrythyrol i feddwl y dinystrir pechod y dam- 
nedigion, trwy ddyoddef y gosb haeddianol am 
dano, ond yn hollol i'r gwrthwyneb. ““ Yr hwn 
sydd anghyfiawn, bydded anghyfiawn eto; a'r 
hwn sydd frwnt, bydded frwnt eto,” yw iaith 
ddinewid yr Ysgrythyr gyda golwg arnynt hwy, 
Dat. xxii. 11... Yn ol y darluniad Ysgrythyrol, 
goruchwyliaethau anghyfnewidiol fydd y gor- 
uchwyliaethau a gymerant le wedi terfyniad 
goruchwyliaeth gras, neu oruchwyliaeth yr 
9. Nad oes modd cysoni parhad di- 


UND 


809 


UND 


ddiwedd poenau uffern, â natur rasol a daionus 
Duw. I hyn yr atebir, Nad ydym ni yn addas 
i farnu beth sydd yn deilwng o ddaioni anfeidrol, 
a pheth nad yw. Yr ydym yn canfod trwy 
ffeithiau anwadadwy, fod caniatau hanfodiad 
pechod, a chosbi pechod dros ryw ysbaid, ac i 
ryw radd, yn gyson â daioni anfeidrol; ac nid 
yw yn alluadwy i ni benderfynu nad yw caniatau 
iddo hanfodi dros byth, a'i gosbi yn ddiddiwedd, 
yr un modd yn gyson ag ef. 4. Mai goruch 

wyliaeth ddysgyblaethol, neu feddygol, yw cosb 
ddyfodol. I hyn yr atebir, Nad ellir profi hyny 
trwy ysgrythyr na ffaith. Nis gellir dangos fod 
y diafol ddim yn well o'i dyoddef eto, na bod 
gobaith iddo ef. na neb o'i gyd-ddyoddefwyr, i 
ddyfod yn well trwyddi rhagllaw. 5. Bod 
athrawiaeth cosb ddiddiwedd yn anghyson â 
chyffredinolrwydd iawn Crist. Atebir, Fod yr 
wrthddadl hon, fel amryw gyfeiliornadau per- 
yglus a niweidiol eraill yn sylfaenedig, ar y gol- 
ygiad amysgrythyrol o dâl cyfartal gyda golwg ar 
yriawn. Golyger ef, yn ol iaith yr Ysgrythyr, 
fel cyfrwng gweinyddiadau trugarog a grasol 
Duw i bechauriaid euog, ac y mae yr anghyson- 
deb dychymygol yn hollol ddiflanu, ac yn myned 
o'r golwg. Edr. Cosbedigaeth, Cyffredinoliaid, 
Disgyniad Crist Uffern. 

ULCASSAR, enw Cymreig Julius Csesar, ym- 
erawdwr Rhufain; yn hytrach talfyriad o hono. 

UN, Gr Ev, Llad. unnus; Saes. one; y rhifyn 
lleiaf. 

UNDEB, (un,) Evornc; Llad. Unitas ; Saes. 
Union; cydundeb, neu gytundeb. Yn yr ystyr 
flaenaf y cymhwysir y gair at bethau; ond yn 
yr ystyr olaf at bersonau. Fel hyn, undeb y 
corff â'r enaid, y pen a'r aelodau â'r corff, 'a'r 
canghenau a'r pren â'r gwreiddyn, &c., yw eu 
eysylltiad â'u gilydd; ond undeb amrywiol 
bersonau â'u gilydd yn un gymdeithas yw eu 
cydundeb mewn meddwl, serch, ewyllys, a dyben. 
Y mae y blaenaf wedi eu seilio ar natur neu 
gylfyddyd; ond yr olaf ar ewyllys, neu gyfamod. 
** Undeb,” medd y Sais, sydd “gryfder, nerth, 
neu allu.” Y mae hyn yn wirionedd, yn natur- 
iol, gwladwriaethol, cymdeithasol, ac eglwysig; 
a dylai yr ystyriaeth o hyn gynhyrfu pawb i 
ffurfio a choleddu undeb yn yr hyn sydd gan- 
moladwy, rhinweddol, a buddiol. Y mae am- 
rywiol fath o undebau yn cael son am danynt 
yn yr ysgrythyrau santaidd, a'u trin mewn duw- 
inyddiaeth ; megys yn 

Í. Undeb Dwyfol; neu Undeb y Personau 
Dwyfol, yn yr un hanfod. Hwn oedd yn ngolwg 
Crist pan y dywedai “ Myfi a'r Tad un ydym,” 
Ioan x. 30; a thrachefn wrth ddywedyd, “ Y Tad 
santeiddiol, cadw hwynt trwy dy enw, y rhai a 
roddaistimi; fel y byddont un, megys ninau;” 
ac eilwaith, “Fel y byddont oll yn un; megys 
yr wyt ti, y Tad, ynof fi, a minau ynot tì; fel y 
byddont hwythau yn un ynom ni; fel y credo'r 
byd mai tydi a'm hanfonaist i,” Ioan xvii. ll, 
21. Hwn hefyd a olygir yn y geiriau, “Oblegyd 
y mae tri yn tystiolaethu yn y nef, y Tad, y 
Gair, a'r Ysbryd Glan; a'r tri hyn un ydynt,” 
1 Ioan v. 7. Hwn yw'r undeb cyntaf a phenaf ; 
a hwn hefyd yw ffynhonell a gwreiddyn pob 
undeb da arall, naturiol a moesol, gwladol ac 
eglwysig. Yn mherthynas i'w ddull a'i fodd nid 


ydym yn gwybod dim; ac ysgatfydd na ddeuwn 
i wybod dim byth. “ Dirgelwch Duw, a'r Tad, a 
Christ,” ydyw. Credwn y ffaith yn unig ar dyst- 
iolaeth Duw, yr hwn sydd ynei berffaith am- 
gyffred ei hun. Gyda golwg ar ei natur, credwn 
ei fod yn hanfodol, ac o herwydd. hyny yn ang- 
enrheidiol; yn dragywyddol, ac felly yn ddi- 
ddechreu a diddiwedd, annatodol, ac anghyf- 
newidiol, Edr. Zrindod. 

II. Undeb Personol; neu undeb y ddwy natur 
yn mherson Crist. Gelwir yr undeb hwn gan 
dduwinyddion, yn undeb JTypostasisaidd, oddi- 
wrth y Groeg, Aypostasis, person. .i fod yn 
hanfodi sydd eglur oddiwrth yr ysgrythyrau di- 
lynol a'u cyffelyb, Esa. vii. 13; ix. 6; Math. i. 
23; Ioani.l4; viii. 58; Act. xx. 28 ; Rhuf. ix. 
5; Col. ii. 9; I Ioan iii. 16. Nid yw nac yn 
amgyífredadwy nac yn ddichonadwy, fod yr un 
person yn Dduw cadarn, ac yn Fachgen wedi ei 
eni, cyn bod Abraham, pan nad oedd ond deg ar 
hugain oed, ac Abraham wedi marw uwchlaw 
dwy filo flynyddoedd cyn hyny—ond yn unig 
ar y dybiaeth o undeb y natur ddwyfol a'r natur 
ddynol yn yr un Person. Gellir profi yr un peth 
hefyd oddiwrth briodoliad perffeithderau a gweith- 
redoedd y naill natur i'r Person, pan yn cael ei 
enwi wrth yllall. Fel hyn dywedir i “ Dduw 
bwrcasu'r eglwys â'i briod waed,” neu ei waed 
ei hun, Act. xx. 28; i'r Iuddewon “'groes- 
hoelio Arglwydd y gogoniant,” 1 Cor. ii. 8; a 
“bod Mab y dyn yn y nef, pan yr oedd ar y 
ddaear,” Ioan iii. 18. Nid dichonadwy fod y 
pethau hyn yn wirionedd, ond ar y dybiaeth o 
undeb y ddwy natur yn mherson y Mab. 

Nid yw yr undeb hwn yn gydsylweddol fel 
eiddo'r tri Pherson yn y Duwdod; nac yn anian- 
yddol, fel undeb y corff a'r enaid yn yr un dyn; 
nac yn gyfrinol fel yr undeb rhwng Crist a'r 
ffyddloniaid ; eithr yn gyfryw ag y mae'r ddynol- 
iaeth yn bod yn yr ail berson, heb gymysgedd y 
ddwy natur; ond bod y ddwy yn gwneuthur i 
fynu un Person. Sylfaen yr undeb hwn yw 
cymeriad (assumption) y natur ddynol gan berson 
y Mab, i berthynas bersonol âg ef ei hun. Y 
mae'r ysgrythyr yn gosod y weithred annrhaeth- 
adwy hon allan mewn modd gweithredol a dy- 
oddefol. Edr. Phil. ii. 6,7; Heb. ii. 14, 16; 
Ioani.l4; Rhuf. viii. 3; Gal.iv. 4.. Yr oedd 
yn weithredol yn ei pherthynas â'r Mab; ond yn 
ddyoddefol yn êì pherthynas â'r Tad, a'r Ys- 
bryd Glan. Y Tad a drefnodd ac a sefydlodd 
iddo ei chymeryd ; a'r Ysbryd Glan a'i ffurfiodd 
yn mru morwyn; ond y Mab ei hun a'i cymer- 
odd, neu a ymunodd â hi. Yn hyn, fel y sylwa 
Damascen, nid oedd gan y Tad a'r Ysbryd un 
llaw, oddigerth trwy gyngor a_ chymeradwyaeth. 
Trwy y weithred hon daeth Crist yr hyn nad 
oedd; ond ni pheidiodd a bod yr hyn oedd. 
Daeth yn ddyn, ond ni pheidiodd a bod yn Dduw; 
daeth yn Fab dyn; ond ni pheidiodd a bod yn 
berson Dwyfol. Y mae yn wir ddyn ; ond person 
Dwyfol ac nid dynol ydyw. Wrth gymeryd y 
natur ddynol i undeb âg ef ei hun, ni chollodd ei 
bersonoliaeth; ac ni throwyd y Duwdod yn 
ddyndod na'r dyndod yn Dduwdod. 

Gyda golwg ar natur yr undeb annhraethol 
ogoneddus hwn, heblaw ei fod yn bersonol, gellir 
sylwi hefyd ei fod yn 1, Yn wyrthiol, Esa, vii 


UND 


810 


UND 


14; Luci. 34,35. 2. Yn hollol a gwirioneddol, 
Ioani.l4;1Ioani.1. Cymerodd y natur ddynol 
yn gyflawn, (corff ac enaid,) i undeb ag efei hun; 
a chymerodd hwynt befyd mewn gwirionedd ac 
nid mewn ymddangosiad yn unig. 3. Yn anheb- 
gorol angenrheidiol; er cyflawni yr arfaethau, yr 
addewidion, a'r proffwydoliaethau dwyfol, Rhuf. 
i. 1—4; er ufyddhau i'r ddeddf a gwneyd cymod 
dros bechod, trwy farw yn ein lle, Gal. iv. 4, 5; 
ac er ei addasu i gydymdeimlo â'i bobl yn eu 
holl dywydd, Heb. ii. 14—18; iv. 15.4. Yn 
« barhaus ac annatodol, Heb. viii. 25. Edr. Cyf- 
ryngwr, Dyfodiad, Dyndod, a Genedigaeth Crist. 

III. Undeb Crist â'i bobl, a'i bobl â Christ; 
neu y berthynas ysbrydol, rinweddol, ac effeith- 
iol ag sydd rhyngddynt a'u gilydd, trwy ddwyfol 
ras, 1 Ioan iv. 13. 

Yn mherthynas i'r undeb hwn gellir sylw ei fod 
yn cael ei goffhau yn fynych yn yr ysgrythyrau 
santaidd, a'i ddarlunio trwy yr ymadroddion 
grymusaf ag y maeiaith yn alluog o honynt. Y 
mae yn cael eì gyffelybu i'r undeb rhwng y 
personau Dwyfol yn y Duwdod a'u gilydd, 
Ioan xvii. ll, 21; i'r undeb rhwng y win- 
wydden â'r canghenau, Ioan xv. 4, 5; i'r 
undeb rhwng y pen a'r corff, Ioan iv. 15, 16; i'r 
undeb priodasol rhwng gwra gwraig, Eph. v. 
23, 80; i'r undeb cysylltiadol rhwng y sylfaen 
a'r pen-conglfaen a'r meini mewn adeilad, 1 
Pedr ii. 4, 5, 6; ac i'r undeb perthynasol rhwng 
brenin a'i ddeiliaid, Esa. xxxiii. 22; Luci. 23; 
33. Er hyn oll nid ydym i ddychymygu ei fod 
yn undeb hanfodol fel undeb y personau Dwyfol 
yn y Duwdod ; personol, fel undeb y ddwy natur 
yn mherson y Mab; anianyddol, fel undeb yr 
enaid a'r corff yn yr un person dynol; naturiol, 
fel undeb y pen a'r aelodau yn y corff; syniadol 
a serchiadol, fel undeb cyfeillion yn yr un gyf- 
rinach; na chyd-gyfranogol, perthynasol a ffurf- 
iol yn unig, fel undeb gwabanol aelodau yn yr 
un gymdeithas. Undeb ysbrydol ydyw; ““canys 
yr hwn a gysylltir â'r Arglwydd, un ysbryd yw,” 
1 Cor. vi. 17. Yn mherthynas i'w natur arben- 
igol gellir sylwi ei fod, yn 1. Yn undeb gweith- 
redol, ac nid arfaethol yn unig. Mor weithredol 


ydyw fel y gellir dywedyd am ei holl ddeiliaid, | 


'*eu bod yn trigo ynddo ef, ac yntau ynddynt 
hwythau,” I Ioan iv. 13. Y mae yn wirionedd 
eu bod oll yn Nghrist yn arfaethol; ond yn yr 
ystyr hyny yr oeddynt ynddo oll erioed; ac nid 
oedd neb o honynt ynddo yn gynt na'u gilydd. 
Ond yn yr ystyr tan sylw y mae rhai o honynt 
ynddo o flaen eu gilydd; a bu amser pryd nad 
oedd neb o honynt ynddo, Rhuf. xvi, 6, 7; 2. 
Cor. xii. 2. 2. Yn undeb agos iawn, “'Crist 
ynddynt hwy; hwythau yn Nghrist.” Ymn—nid 
oes modd bod yn nes. Nis gall y gangen 
fod yn nes i'r winwydden, na bod ynddi; 
yr aelod fod yn nes i'r corff na bod ynddo; 
Crist fod yn nes i'w bobl na bod ynddynt; 
na'i bobl fod yn nesi Grist na bod ynddo. Ni 
foddlonir hwynt â llai na hyn, Phil. iii. 9. 3. 
Yn undeb dirgelaidd, “Y dirgelwch hwn sydd 
fawr,” ebe Paul wrth son am dano, Eph. v. 32. 
Y mae hanfodiad, yr amser y cymerodd le, yn 
nghyd â'i ansawdd a'i natur briodol yn aml yn 
ddirgeledigaethau mawrion, hyd yn nod i'w ddeil- 
iaid. 4. Yn undeb bywiol, Y mae perthynas 


dragywyddol. 


neu undeb cyfamodoÌ rhwng Crist â'i bobl, a 
rhwng ei bobl a Christ. Rhoddwyd hwynt iddo 
gan y Tad. yn nghyfamod prynedigaeth, yn yr 
hwn yr oedd efe, fel y Mechniydd, yn eu cyn- 
rychioli, ac yr ymrwymodd drostynt. Dyma 
sail cyfrifiad eu pechodau hwy i Grist, a'i gyfiawn- 
der, pan y maent yn credu ynddo, iddynt hwy- 
thau. Rhoddasant hwythau eu hunain i Grist, 
ac aethant i gyfamod âg ef, gan ymrwymo 
bod yn eiddo iddo a'i wasanaethu. Dyma syl- 
faen eu rhwymedigaethau dysgyblaethol neu 
broffesedig. Ond heblaw hyn, y mae undeb 
bywiol rhyngddynt â Christ. Yn yr adenedig- 
aeth, “croes-hoeliwyd hwy gyda Christ, ond 
wele byw ydynt. Ond nid hwynt-hwy eithr 
Crist, yr hwn sydd yn byw ynddynt; a'r hyn y 
maent yr awr hon yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw 
y maent trwy ffydd Mab Duw, yr hwn a'u car- 
odd hwynt, ac a'i dodes ei hun drostynt,” Gal. 
ii. 20. Dyma sylfaen eu cyfranogiad o ras Crist. 
Trwy rinwedd yr undeb hwn y maent yn derbyn 
o'i gyflawnder ef, a grâs am ras, fel y mae'r 
gangen trwy rinwedd ei hundeb â'r winwydden 
yn derbyn o'r nodd sydd ynddi er cynyddu a 
ffrwytho. Diffyg yr undeb hwn yw'r achos fod 
llawer ag sydd yn Nghrist mewn enw yn crino 
ac yn ddiffrwyth, Ioan xv. 5,6. 5. Yn undeb 
manteisiol. Trwy rinwedd hwn y maent yn cael 
hawl yn Nhrist, a'r holl drysorau ag sydd yn- 
ddofel Cyfryngwr. Fel y mae morwyn wrth 
briodi yn dyfod i hawl yn eì gwr a'i holl fedd- 
ianau, felly y maent hwythau trwy rinwedd yr 
undeb hwn yn cael hawl yn Nghrist a'i holl olud. 
“* Y mae pob peth yn eiddoiddynt hwy; ahwy- 
thau yn eiddo Crist, a Christ yn eiddo Duw,” 1 
Cor.iii. 22,23. Dyma'r achos fod yr undeb hwn 
yn cael ei gyffelybu i'r undeb priodasol. 6. Yn 
undeb annatodol. Unwaith yn Nghrist, mewn 
modd bywiol, yn Nghrist byth. Gellir tori, ïe, 
torir; y berthynas weledig, broffesedig, rhwng 
llawer â Christ; ond ni thorir yr un fywiol yn 
““Byw wyf fi,” medd Crist, “a 
byw a fyddwch chwithau hefyd.” “'Oanys y 
mae yn ddyogel genyf,” ebe Paul, “na all nac 
angau, nac einioes, nac angylion, na thywysog- 
aethau, na meddianau, na phethau presenol, na 
phethau i ddyfod, nac uchder, na dyfnder, nac 
un creadur arall, ein gwahanu ni oddiwrth gariad 
Duw, yr hwn sydd yn Nghrist Iesu ein Har- 
glwydd,” 

Yn mherthynasi'r dull a'r modd y mae yr 
undeb hwn yn cymeryd lle, gellir sylwi, Fod 
yn rhaid fod yr achos uniongyrchol o hono, naill 
ai yn Nghrist neu ei bobl ; neu yn y ddwy blaid 
ar unwaith ; neu ynte nad yw yn yr un o hon- 
ynt. Os yw yr achos uniongyrchol o hono yn 
mhobl Crist, yna rhaid eu bod yn nesu ato ef, 
naill ai fel dynion cnawdol neu ysbrydol, canys 
nid oes ganolfan. Ond y mae'r golygiad oddyn 
anianol yn dynesu at Grist, i'r dyben i ymuno 
mewn modd bywiol ag ef, yn anysgrythyrol ac 
afresymol, Y mae yn anysgrythyrol, gan fod yr 
ysgrythyr yn dysgu “Fod syniad y cnawd yn 
elyniaeth yn erbyn l)uw,” a pha fodd y gall 
gelyniaeth achosi undeb bywiol? “'Yr ydych 
chwi o hono ef yn Nghrist Iesu;” “A chwithau 
fywhaodd efe pan oeddych feirw mewn camwedd- 
aua phechodau,” gan hyny nid y dyn anianol sydd 


UND 
u 


811 


UND 


yn uno ei hun â Christ, neu yn bywhau ei hun | 


i'r dyben i effeithio y cyfryw undeb. Y mae yn 
afresymol, gan ei fod yn golygu effaith ogonedd- 
us heb achos cyfartaliddi. Yr effaith sydd ys- 
brydol, ond yr achos yn gnawdol; ac o herwydd 
hyny y maent nid yn unig yn wahanol, ond yn 
gwbl wrthwynebol. Pa olygiadau a allant fod 
yn fwy gwrthwynebol, neu dyb a all fod yn fwy 
afresymol? Y mae y dybiaeth o ddau achos 
cydfynedol, (ysbryd Crist a dyn anianol,) yn 
cynwys yr un anghysondeb. Canys pa fodd y 
dichon amgylchiad amserol, yn annibynol ar 
weithrediad effeithiol, i gyfansoddi gwahaniaeth ? 
Nid yw y golygiad o ddyn ysbrydol, yn annibynol 
ar weithrediad achosol yn llai anghyson a'r tyb- 
iau rhagflaenol; canys pa fodd y mae yn ddi- 
chonadwy iddo fod yn ddyn ysbrydol, yn anni- 
bynol ar y cyfryw weithrediad achosol? Gan 
hyny yr achos uniongyrchol o'r undeb bywiol 
hwn yw Ysbryd Crist, yr hwn y mae efe yn ei 
gyfranu i'w bobl fel eu pen cyfamodol. Fel y 
wir winwydden, y mae efe yn cyfranu byw- 
yd i'w ganghenau; ac fel pen ei eglwys yn 
gwneyd eneidiau meirw yn aelodau bywiol iddo 
eihun. Un o ffrwythau Ysbryd Crist yw ffydd. 
Trwy hon y mae yr enaid crediniol yn ymuno yn 
weithredol â Christ, trwy gredu ynddo, a'i dder- 
byn, a'i ddefnyddio er iechydwriaeth, fel y mae 
yn cael ei osod allan yn yr efengyl, yn waredwr 
addas a digonol. Yn y weithred flaenaf y mae 
y Cristion yn hollol ddyoddefol; ond yn yr 
olaf yn weithredol. Yn y flaenaf y mae yn ddeil- 
iad o ras penarglwyddiaethol; ond yn yr olaf yn 
ddeilîad moesol—yn rhydd weithredydd, yn 
dewis ac yn defnyddio trefn achub, mewn ufydd- 
dod i orchymyn Duw. ì 

Yn mherthynas i arwyddion yr undeb hwn o 
du y saint, gellir enwi y rhai canlynol:—Yn 1. 
Cariad at Grist, Ioan xiv. 21. 2, Cymdeithas 
âg ef, 1 Cor.i. 9; I Ioan i. 3, 7. 3. Cyfranog- 
iad o ddoniau a grasau ei ysbryd, 1 Ioan iii. 24; 
iv. 13. 4. Buchedd santaidd, neu ffrwythlon- 
rwydd, l Ioanii.6; Ioan xv. 9, 6. O. Cydym- 
deimlad â Christ pan y byddo yn dyoddef yn ei 
enw, ei achos, neu eì aelodau, Rhuf. viii. 17; 2 
Cor. xi. 29. 6. Hiraeth am fyned ato, a'i ber- 
ffaith fwynhau, Phil.i. 23. 

IV. Undeb pobl Crist â'u gilydd, yr hyn yw 
eu gogoniant a'u cryfder, Ioan xiii. 35; Eph. iV. 
83—16. Gelwir hwn yn “undeb yr ysbryd,” 
nid yn unig herwydd mai yr Ysbryd Glan yw ei 
awdwr, ond hefyd am mai undeb ysbrydol yw, 
yn gynwysedig mewn cydsyniad meddwl a_ barn 
yn nghylch y pethau penaf, Phil, iv. 2; mewn 
undeb tuedd, anian, ac ewyllys, 2 Pedr l.4; 
mewn cariad, yr bwn yw rhwymyn perffeith- 
rwydd, Col. iii. 14; ac mewn heddwch, tangnef- 
edd a chydweithrediad, 1 Thes. v. 13... Gelwir 
ef hefyd yn ““undeb ffydd a gwybodaeth Mab 
Duw,” Eph.iv. 13. Trwy ffydd y mae yn cael 
ei ffurfio, ei gynal, a'i feithrin; yr un grefydd 
neu ffydd y maent yn broffesu; a'r un pethau 
sylfaenol y maent yn gredu ac yn ymarfer . 
hwynt. Cyffelybir ef i'r undeb rhwng y Tad a'r 
Mab, a rhwng yr aelodau a'u gilydd yn y corff, 
Ioan xvii. 21; Eph.iv.16, 25. Y mae gan hyny, 

n agos ac anwylaidd iawn. 
ì Y aniriau dsllliedg oddiwrtho ydynt, yn 


1 Gogoniant Duw, 1 Ioan iv. 7, 8; Ioan xiii. 
35. 2. Cysur y saint, Ps. cxxxiii. l—3; 2 Cor. 
xiii. 11. 3. Cymeradwyaeth Duw, 2 Cor. xiii. 
11; Eph. iv. 30, 32. 4. Llwyddiant crefydd, 
Ioan xvii. 21. 5. Cryfder a chadernid yr eglwys. 
Gofynwydi Agesilaus, llywydd y Lacedemon- 
iaid, Pa fodd yr oedd dinas Lacedemon heb fur- 
iau? Atebodd, gan gyfeirio at y trigolion, y 
rhai oeddynt un, ““ Wele ei muriau.” Undeb y 
saint yw eu cadernid. Tray byddant yn un ni 
ellir eu gorchfygu na'u difetha ; ond os ymrafael- 
iant ac ymranant bydd yn hawdd gwneyd y 
ddau, canys byddant mewn perygl o gael eu 
dyfetha gan eu gilydd, Gal.v. 15. Dywediri 
Scyliarus roddi swp o saethau cylymedig i'w 
feibion, gan orchymyn iddynt i'w dori, atebasant, 
““Nisgallwn.” Gorchymynodd iddynt i'w ddatod, 
a'u fori bob yn un ac un. Gwnaethant hyny yn 
rhwydd. Yna cyfarchodd eu tad hwynt gan 
ddywedyd, “ Cedwch mewn undeb, ac nis gellir 
eich gorchfygu; ond os ymrafaeliwch bydd yn 
hawdd gwneyd hyny.” Bydded i bobl Crist gy- 
meryd cynghor pagan, a gweithredu arno, a 
gallant roddi her i'r byd ac uffern i'w gorchfygu ; 
canys ““ Duw yr heddwch a fydd gyda hwynt.” 

Y ffordd oreu i gyrhaedd a chadw undeb yw 
gweddio ac arfer moddion, Ezec. xi. 19; Heb. 
iv. 3. Gweddio heb harfer moddion sydd ryfyg; 
arfer moddion heb weddio sydd.annuwiaeth. Y 
moddion i'w arfer er cyrhaedd, cadw a meithrin 
undeb ydynt, mynych gydgyfeillach; peidio a 
goddef beiau ein gilydd heb argyhoeddi ein gil- 
ydd o honynt, os byddwn yn gwybod am danynt; 
cuddio ffaeleddau ein gilydd hyd y gallom oddi- 
wrth eraill; gofalu peidio rhoi tramgwydd na'i 
gymeryd ; ymdrechu gwneuthur daioni i'n gilydd, 
yn dymhorol ac yn ysbrydol. 

UNDOD, (un-dod,) Llad, Unitas, Saes. Unity: 
unoliaeth neu unaniaeth; cyflwr neu sefyllfa 
unanol neu unigol. 

UNDOD Y DUWDOD, unoliaeth yr Hanfod 
Ddwyfol; y gwrthwyneb, nid i Drindodaeth 
ond i Driduwiaeth, neu 4Amrydduwiaeth. 

Y mae y Beibl, yr hwn (yn marn y rhif luos- 
ocaf o lawer o'i goleddwyr), sydd yn eglur 
ddysgu fod lluosogrwydd yn y Duwdod yn dysgu 
yr un mor eglur nad oes ond un Duw, Deut. vi. 
4; Esa. xlv. 22; 1 Tim. ii.5. Yr hyn y mae 
Beibl yn ei sicrhau y mae rheswm yn ei gefnogi 
a'i gadarnhau. Ymddengys hyn, os ystyrir, yn 
1. Fod yn anhawdd, os nad yn hollol annichon- 
adwy i gysoni y golygiad o ragor nag un Duw 
âg anfeidrol berffeithrwydd y Duwdod, neu â'r 
golygiado Dduw. Wrth Dduw y golygir bôd 
anfeidrol berffaith, Awdwr a Chynalydd pawb a 
phob peth. Yr achos cyntaf a'r dyben penaf—y 
Goruchaf yw Duw. Osfelly, y mae yn annichon- 
adwy golygu rhagor nag un, gan y byddai y 
golygiad yn hunan-ddinystriol. Gellir lluosogi 
bodau meidrol mewn dychymyg i'r graddau a 
fynir; ond ni ellir yn rhesymol ganiatau rhagor 
nag un bôd anfeidrol berffaith, un Goruchaf, un 
Achos cyntaf, un dyben penaf. Y mae y golygiad 
yn rhy wrthun, yn rhy anferth, yn rhy aafresymol 
i'w ganiatauam eiliad! 2. Pe caniateid y posibl- 
rwydd o ragor nag un Duw, ni fyddai hyny yn 
gyson â natur, neu anian, yr hon, os.caiff weith- 
redu yn ei lle priodol, nid yw un amser yn can- 


UND 


812 


UND 


i i r—dim gormodedd—dim diles. Y 
DE yn gyda a miloedd, un Hollalluog 
gystal a miliynau ; gan y gall un bob peth, ac nad 
allai miliynau fwy. NY, mae un Hollwyddfodol, 
Hollwybodol, gystala miliynau; gan fod yn eglur 
nad allai miliynau fod mewn rhagor o leoedd, 
na gwybod mwy nag am un. 9. Fod yr undeb 
cynllun, a'r unffurfiaeth rheol, a welir yn amlwg 
yn ngweithredoedd creadigaeth a rhaoluniaeth yn 
mwy na lledarwyddo, mai un Creawdwr, Cynal- 
ydd, a llywodraethwr sydd i'r holl fydysawd; ac 
o ganlyniad mai un Duw sydd. Hyd y gwyddom 
ni y mae yr holl fydoedd yn cael eu llywodraethu 
gan yr un deddfau, sef dyrchafiad (gravitation,) » 
sygn-dyniad (attraction,) a'r holl greaduriaid 
bywiol a difywyd, rhesymol yn y byd hwn, yn 
wastad yn ddarostyngedig i'r un deddfau a chyf- 
newidiadau, yr hyn sydd yn gwneyd yn fwy na 
thebygol, mai un yw eu Gwneuthurwr a u Rheol- 
wr. Y mae yr'hadau yn egino, a'r anifeiliaid yn 
epilio bob amser yn ddiwahaniaeth yn ol eu rhyw. 
Yn yr ystyr hyn nid oes dim newydd yn dyg- 
wydd ar y ddaear. Y peth afu a fydd ; a'r peth 
a wnawd a wneir; ac nid oes dim newydd yn 
ngweithredoedd creadigaeth a rhagluniaeth, Nid 
oes dim ag y gellir dywedyd am dano, Dyma 
beth newydd; efe a fu eisoes yn yr hen amser 
o'n blaen ni, Preg. i. 9, 10. Y mae hyn yn 
dangos yn eglur, debygid, mai un Duw sydd. 
Yn wir, rhaid caniatau hyn, neu ynte addef tra- 
gywyddoldeb y byd, canys nid oes ganol-fan. 
Edr. Trindod. ML 
UNDODIAID, (Undod,) Saes. Unitarians; 
enw cyffredinol, yn cynwys pawb a gredant fod 
y Duwdod yn hanfodi yn unig mewn un person. 
Y mae y Sosiniaid wedi arddelwi hawl unigol yn 
yr enw hwn; ond yn annhyfiawn, gan fod yr 
Ariaid, y Dyndodiaid, a'r holl Wrth-drindodiaid 
a chanddynt hawl ogyfuwch â hwythau yn y 
cyfe»nwad. Hyd yn nod rhai Trindodiaid AR YS 
ddelwasant yr enw hwn; ond nid yw hyny am- 
gen cymysgìad enwau, gan, fel y sylwa Bailey, 
— “Nid gwrthwyneb y Triduwiad yw Undod- 
iad; nid dynodi un yn credu mewn un Duw yn 
unig y mae; ond un yn credu yn Nuw yn un 


person yn unig mewn gwrthwynebiad i'r Trin- | 


dodiaid, y rhai a gredant, nid mewn tri Duw, 
ond mewn tri pherson yn un Duw.” hd 

Prif erthygl cysawd grefyddol y Sosiniaid yw, 
““Mai dyn yn unig yw Crist.” Ond ystyriant 
ef fel y prif offeryn yn llaw Duw i wrthdroi holl 
effeithiau y cwymp, fel gwrthrych mawr yr holl 
broffwydoliaethau o Moses hyd ei amser ef, fel 
prif rwymyn undeb dynion rhinweddol a da, y 
rhai, mewn ystyr briodol, ydynt yn gwneyd i 
fyny un corff, fel wedi ei eni heb un Tad, fel yn 
derbyn datguddiadau oddiwrth Dduw, ac yn 
llafaru ac yn gweithredu oddiwrth Dduw mewn 
modd na ddarfu i un dyn arall erioed ; ac o her- 
wydd hyny yn meddu ffurf Duw, ac yn bod yn 
Fab Duw mewn modd priodol iddo ei hun. Edr. 
Sosiniaid. 

Mr. Belsham pa fodd bynag a ddywed, Nad 
yw Ariaeth briodol, ac nid all fod yn Undod- 
aeth, gan eu bod yn credu dau Dduw—un mawr 


ac un llai; a dau Greawdwr—un goruchel a'r | 
llall yn is-raddog. Ond yr Ariaid diweddaraf, | 


(h. y., coleddwyr cysawd moefA rhaghanfodiad 


| yp. ddiwabaniaeth, 
| dyfodol, 


Crist,) mewn ystyr gaeth ydynt Undodiaid, gan 
y credant nad oedd i Grist un hanfodiad cyn ei 
eni o Mair ei fam. Vid. Belsham's Letters upon 
Arianism, Leuter 9, p. 142, & PF. 

Yn ddiweddar cafodd y gredo Sosinaidd ei, 
dwyn ilawri'r hyn a eilw y Dr. Priestley yn 
Ddyndodaeth, (edr. Dyndodaeth,) trwy wadu y 
cenhedliad gwyrthiol, anffaeledigrwydd, ac an- 
mhechadwyaeth yr Iachawdwr; ac o ganlyniad 
ei hawl i unrhyw anrhydedd dwyfol, neu addol- 
iad crefyddol. I'r dyben i gefnogi'r cyfryw dyb- 
iau, gwrthodai y penodau rhaglithiol yn Mathew 
a Luc, gan olygu gyda'r Eboniaid (y rhai a wrth- 
odent y ddwy benod gyntaf yn Mathew, fel y 
gwnai Marcion y ddwy benod gyntaf yn Luc,) 
i'r rhai blaenaf gael eu hysgrifenu yn Hebraeg. 
Gyda golwg ar yr ysgrythyrau a ddysgant “nad 
oedd Iesu Grist yn adnabod pechod,” &c., rhodd- 
ant hwy yr un ystyr iddynt a'r geiriau “ Pob un 
a aned o Dduw nid yw yn gwneuthur pech- 
od,” 1 Ioan iii. 9; neu os nad yw hyny yn fodd- 
haol, y mae'r Dr. Priestley yn cyfeirio at yr 
“' Ystorfa Dduwinyddol”' (Theological Reposi- 
tory,) ““ Lle (medd efe) yr wyf wedi dangos, fel 
y golygwyf, fod yr apostol yn aml yn rhesymu 
yn anghloaidd (inconclusive) ; ac o ganlyniad iddo 
ysgrifenu fel y gwnelsai un dyn arall o'r un dull 
o feddwl ag ef yn yr un amgylchiad, heb jm ys- 
brydoliaeth arbenigol. Fel y tybiwyfi mi dang. 
os; ffeithiau ydynt anhyblyg, a dir yw cyfaddasu 
cysodau atynt.” Priestley's History df the Oor- 
ruptions of Christianity, Vol. IT. p. 370. 

Nid yw y cyfryw dyb yn briodol i'r Dr, Priest- 
ley ei hun. Dywed Mr. Belsham ( Calm Jnguiry, 
p. 291, &c.) “ Yr athrawiaeth Undodaidd ydyw, 
fod Iesu o Nazareth yn ddyn, wedi ei gyfansoddi 
yn mhob rhyw olygiadau fel dynìon eraill, yn 
ddarostyngedig i'r un gwendidau, yr un anwybod- 
aeth, mhagfarnau, a llesgead ; yn deilliaw o deulu 
Dafydd, yn fab i Joseph a_ Mair, er yn wir, fod 
rhai o hyd yn glynu wrth dyb boblogaidd y cen- 


F hedliad gwyrthiol; iddo gael ei eni mewn am- 


gylchiadau isel, heb fanteision neillduol dygiad i 
fyny a dysgeidiaeth, eithr ei fod yn ddyn o gy- 
'meriad patrynol; ac mewn cydffurfiad â hen bro- 
ffwydoliaeth iddo gael ei ddewis a'i neillduo gan 


| Dduw i sefydlu goruchwyliaeth foesol newydd 


yn y byd, dyben yr hon oedd diddymu'r oruch- 
wyliaeth Iuddewaidd, a gosod y cenhedloedd ar 
dir cyfartal â hiliogaeth Abraham gyda golwg 
ar freintiau a ffafr; mewn geiriau eraill, cafodd 
ef ei awdurdodi i ddatguddio i holl ddynolryw 
athrawiaeth fawr bywyd 
yn yr hwn y telir i ddynion yn ol eu 
gweithredoedd. Ychwanega Mr. Belsham, Nad 
oedd yr Iesu yn ymwybodus o'i gymeriad uchel, 
hyd ar ol ei fedydd; iddo wedi hyny dreulio 
peth amser yn yr anialwch, lle y cafodd ei gyn- 
ysgaeddu â galluoedd gwyrthiol, a'i anrhydeddu 
yn gyffelyb i Paul, 2 Oor. xii, 1, &c., gweledig- 
aethau nefol, pan y dychymygodd iddo gael ei 
gymeryd i fyny i'r nef, ac iddo mewn canlyniad 
son am ei ddisgyniad o'r nef; iddo gyflawni ei 
weinidogaeth ar y ddaear dros ysbaid blwyddyn 
neu ragor, ac yna iddo ddyoddef marwolaeth ar 
y groes, “nid ì ddangos drwg pechod, nac mewn 
un ystyri wneydiawn drosto,” ond “ fe] merthyr 
dros y gwirionedd, ac fel rhagamod ei adgyfod- 


UND 


813 


UND 


ïad,” yr hwn y maent hwy yn ei olygu “fel 
gwystl” adgyfodiad dynolryw. Amryw a gred- 
ant hefyd, fod rhyw gysylltiad personol a sylw- 
eddol rhwng Iesu a'r eglwys dros yr oes apostol- 
aidd, a pharhad galluoedd gwyrthiol gnddi. Cred- 
ant yn mhellach, ei fod ef wedi ei sefydlu i ail- 
ymweled â'r ddaear; ac mewn rhyw ystyr ì farnu 
y byd mewn, cysylltiad â'r apostolion,” Math, 
xix; 28; 1 Cor. iv. 2779. 

Yn mhlith eraill dygir y rhesymau canlynol 
gan yr Undodiaid yn gyffredin dros eu golygiad- 
au, mewn gwrthwynebiad i'r Trindodiad. 

Y mae'r ysgrythyr, fel y sylwant hwy, yn 
cynwys y tystiolaethau mwyaf eglur a phendant 
nad oes ond un gwir Dduw, ac yn gwahardd 
addoli un arall, Ex. xx. 3; Deut. vi. 4; Marc 
xii, 20; 1 Cor. viii, 6; Eph. iv. 5. Yn y dar- 
luniadau proffwydoliaethol, rhag-tlaenoroli ened- 
igaeth Crist, gosodir ef allan yn unig fel dyn 
hynod o anwyl gan Dduw, ac wedi ei gynys- 
gaeddu ganddo a galluoedd gwyrthiol anghyffred- 
in. Rhag-ddywedwyd y byddai o “had Abra- 
ham,” Gen. xxii. 8; yn “broffwyd cyffelyb i 
Moses,” Deut. xviii; “o deulu Dafydd,” Ps, 
lxxxix. 19, &c. _ Fel dyn ac fel proffwyd, er o'r 
radd uwchaf, y byddai yr Iuddewon yn wastadol 
ac unffurfiol yn dysgwyl y Messia. Crist, medd- 
ant hwy, ni arddelwodd erioed un anrhydedd na 
pharch, ond y cyfryw a berthynai yn unig i bro- 
ffwyd—i genad anghyffredin oddiwrth Dduw. 
Yn y geiriau mwyaf pendant tystiolaethodd ef 
mai un Duw yw yr Arglwydd Dduw, ac unig 
wrthrych addoliad. Gweddiai ef yn wastad 
arno fel ei Dduw a'i Dad. Siaradai am dano ei 
hun bob amser fel wedi derbyn ei athrawiaeth a'i 
allu oddiwrtho ef, a thrachefn a thrachefn, honai 
nad oedd ganddo awdurdod o'i eiddo ei hun, 
Ioan v. 19, 21, 30, &c.; xiv. 10. Cyfarwyddai 
ddynion i addoli'r Tad, heb roddi'r crybwylliad 
lleiaf ei fod ef ei hun, na neb arall pa bynag ond 
y Tad, yn wrthrych addoliad, Luc. xi. 1, 2; Mal. 


'iv. 10; Ioan xvi. 28. 


Herwydd mai efe yw'r Archoffeiriad, i eiriol 
drosom ni, Heb. vii. 25, ni ddichon Crist, medd- 
ant hwy, fod y Duw i'r hwn y mae gweddii gael 
ei hoffrymu. Yr apostolion, meddant hwy, a 
arferant yr un ymadroddion, gan ddarlunio y 
Tad fel yr unig wir Dduw, a Christ fel dyn, 
gwas Duw, yr hwn a'i cyfododd ef oddiwrth y 
meirw, ac a roddodd iddo ei holl awdurdod, fel 
gwobr ei ufydd-dod, Act. ii. 22, &c. 

Y mae y blaid hon yn honi fod edifeirwch a 
buchedd dda yn ddigonol o honynt eu hunain i 
roddi hawlini yn y ffafr ddwyfol; ac nad oes 
dim mewn un amgylchiad yn angenrheidiol i'n 
gwneyd yn wrthrychau o'r ffafr hono, ond y cyf- 
ryw ymddygiad moesol ag yr ydym yn gwbl 
alluog o hono. Na wnaeth Crist ddim trwy ei 
farwolaeth, nac mewn un ffordd arall, i gymodi 
Duw, yr hwn o hono ei hun, heb un amod amgen 
edifeirwch y pechadur, sydd barod i faddeu i 
ddynion eu pechodau, Esa. lv.7/; Ezec. xviii. 
27. Yn benaf oll ystyriant hwy ddameg ar- 
dderchog ac effeithiol y Mab afradlon, fel prawf 
pendant mai edifeirwch yw'r cwbl a ofynir gan 
ein Tad nefol er ein hadferiad i'w ítafr, Uuc xv. 

Mewn gwrthwynebiad i'r pethau hyn gellir 
sylwi yn gyffredinol fod y Trindodiaid yn ystyr- 


Tu 


J2H 


ied athrawiaeth yr Undeb Hypostasaidd (person- 
ol, ) yn atebiad digonol i holl resymau yr Undod- 
iaid Sylfaenedig ar ddynoliaeth Crist. Edrych 
Undeb Personol. Gan iddo gymeryd natur ddyn- 
olac “agwedd gwas,” ystyriant hwy fod addoli 
Duw y Tad, a chyfarwyddo erailli wneuthur 
yr un modd, yn eithaf cyson â'i gymeriad fel y 
cyfryw; yn neillduol gan na ddaeth i'w anrhyd- 
eddu ei hun, ond yn y gwrthwyneb, iddo “ei 
ddibrisio ei hun,” modd y gallai anrhydeddu yr 
hwn a'i hanfenodd. Ond mai fel dyn yn unig y 
cafodd Iesu ei rag-fynegu gan y proffwydi, a'i 
olygu gan yr apostolion, y maent hwy yn ei wadu, 
a hyny fel y tybiant ar sail dda; canys yr oedd 
y rhan fwyaf o'r proffwydi (vn neillduol Dafydd 
ac Esay) yn ei ystyried ef fel cymeriad Dwyfol, 
(Ps.ìi, xxiv, xlv, cx; Esa. ix. 6, 7; xl. 9, 10, 
&c.;) ac am yr apostolion, yr oeddynt hwy nid 
yn unig yn ei addoli, ond hefyd yn fynych y 
gwnaent hyny mewn cysylltiad â chydna- 
byddiaeth o'i Dduwdod, megys Pedr a Thomas, 
Luc v. 8; Ioan xx. 28, &c., &c. Ie, mor bell 
oedd Iesu o anghefnogi hyn fel y dysgodd iddynt 
mai dyledswydd “pawb yw anrhydeddu y Mab 
fel y maent yn anrhydeddu y Tad,” Ioan 5, 22, 
28. Ond nid hyn yw y cwbl, canys y mae yr 
egwyddor Undodaidd, yr hon sydd yn dysgu nad 
yw Iesu ond dyn yn unig, fel ni ein hunain, yn 
gwneuthur y cwbl a ddywedir yn mherthynas 
i'w dra-dyrchafiad uwchlaw pob tywysogaethau 
ac awdurdodau, yn Farnwr pawb—angylion a 
dynion, ac yn Llywodraethwr y bydysawd, yn 
hollol anghredadwy ; ac mor eglur annichonad- 
wy yw cysoni y golygiad mai dyn yn unig yw 
Iesu, a'r honiadau apostolaidd, mai efe yw cre- 
awdwr pob peth, Ioani.3; Col.i. 16, 17, fel y 
mae ei goleddwyr wedi cael eu hunain dan yr 
angenrheidrwydd anenwog o osod, mewn modd 
treisiol, ystyr gyffelybiaethol (figurative) i'r gair 
creu; i'r dyben i gynyg symud yr anhawsder 
oddiar y ffordd. 

Gyda golwg ar y natur ddynol y mae'r Undod- 
iaid yn mhob oes wedi mabwysiadu golygiadau 
Pelagius. Edr. Pelagiaid..  Honant hwy na 
throsglwyddodd Adda lygredd moesoli'w hiliog- 
aeth; ond bod y natur ddynol yn awr mewn 
ystyr foesol mor berffaith ag oedd yn ei chread- 
igaeth. Vid. MPriestley's Eccles. Hist. Vol. I, 


'p.l43. History of Early Opinions, Vol. I. 143 
—5l. Pol. HI.,pp. 7—27. Vol. IV. p. 76. 
Jn- 


Corrupltions of Christianity, Vol. I. p. 976. 
stitutes, Pol. JI. p. 281. Appeal, pp. 19—47. 
Theo. Reposit. Pol. IV. pp. 20—486.. Lindsey's 
View, p. 355. Vindice Priestlaiane pp. 225— 
227. Apology, 186. Belsham's Review of Wil- 
berforce, pp. 91—39. 

Geilw y Dr. Priestly y pleidiau hyny yn oes- 
oedd cyntefig Cristionogaeth, y rhai a eglurent 
yr athrawiaeth am Grist yn ol egwyddorion 
athronyddol yr amseroedd hyny, yn Undodiaid 
Athronyddol. Fel y golygid fod yr haul yn 
anfon allan ei belydr, ac yn ei dynu drachefn yn 
oliddo ei hun, felly golygent y bôd Dwyfol, (o'r 
hwn yr ystyrient yr haul fel cysgod,) yn anfon 
allan fath o ffrydiad, neu baladr dwyfol, i'r hwn 
weithiau y rhoddent yr enw Logos, yr hwn. yn 
eu bryd hwy oedd yn alluog i ymuno âg unrhyw 
sylwedd neu berson arbenig, ac o gael ei dynu dra- 


UND 


814 


UND 


ac eraill. 
Opinions, Pol. IÍI. p. 376. 
Eccles. Hist. I. p. 296— Y. 

Y ddadl Undodaidd yw un o'r rhai blaenaf a 
phenafa aflonyddodd yr Eglwys Gristionogol. 
Dros beth amser nid oedd yn unig eithr testun 
siarad; ond pan y daeth yr ymerodraeth Rufein- 
aidd yn Gristionogol, ac wedi i'r eglwys ymgym- 
ereddu (assume) awdurdod fydol, yna Cristionog- 
ion a ddechreuasant erlid, ac Ariaid ac Athanas 
ìaid, yn eu tro, a erlyniasant y naill y llall i gad- 
wynau, carchar, alltudiad, acangau. Dros ysbaid 
yr oesoedd canol, y prif ddadleuon oeddynt yn 
nghylch yr awdurdod babaidd, yn nghyd â chyf- 
areddau'r ysgolion; ond wedi i'r diwygiad . gael 
ei sefydlu, ac i'r ymrafaelion yn nghylch awdur 
dod eglwysig dawelu, cafodd y ddadl Undodaidd, 
neu Drindodaidd, ei hadnewyddu yn gynar yn y 
ddeunawfed ganrif. 

Cynygiodd Mr. Whiston, gwr tra dysgedig a 
rhinweddol, adnewyddu y ddadl Ariaidd, oddeu- 
tu dechreu y ddeunawfed ganrif. MHaerai nad 
oedd cenhedliad Mab Duw yn briodol yn dra- 
gywyddol, eithr iddo ddygwydd ychydig amser 
cyn creu ein byd ni; ac yn yr ymgnawdoliad, i'r 
Logos gymeryd lle. y Puenma, neu'r enaid rhes- 
ymol, dynol. Yn ebrwydd ar ol hyny cyhoeddodd 
y Dr. Clark ““ Athrawiaeth ysgrythyrol y Drin- 
dod,” mewn pump deg pump o osodiadau, yn y 


Vol. IV. p. 279. 


rhai y daeth mor agos ag oedd modd i'r cysawd 


Athanasiaidd, heb hollol gytuno âg ef; gan 
haeru yn unig nad oedd y Mab a'r Ysbryd ddim 
pellach islaw'r Tad,na bod yn deilliaw oddi- 
wrtho; ac mai yr un oedd ei gysawd ef ag eiddo 
y tadau Niceaidd. Galwyd ef pa fodd bynag yn 
Uwch, neu Haner-Ariad. Yr oedd Mr. Emlyn, 
yr hwn, oddiamgylch yr un pryd a gychwynodd 
y ddadl Ariaidd yn yr Iwerddon (herwydd yr 
hyn y cafodd ei ddirwyo a'i garcharu) yn ysgrif- 
ydd hyf. Cymerodd, pa fodd bynag, dir is na'r 
Dr. Clark, Yn erbyn y blaenaf cyfododd llu o 
ysgrifenwyr Trindodaidd, (yn benaf Athanas- 
iaidd,) yn mhlith y rhai yr oedd Dr. Waterland, 
Esgob Gastrell, Iarll Nottingham, Mr. Nelson, 
ac eraill. 

Yn 1773, Mr. Theophilus Lindsey, offeiriad yn 
swydd Caerefrog, yr hwn oedd wedi cofleidio y 
golygiadau Sosinaidd, ac mewn modd anrhyd- 
eddus, wedi rhoddi ei fywiolaeth i fyny mewn 


canlyniad, a gyhoeddodd cei waith cyntaf, sef 
Diffyniad i'w Ymddidoliad_ Enillodd ei ym- 
ddygiad têg yn rhoddi ei fywiolaeth i fyny radd 
o boblogrwydd i'w waith nad allasai ei dalentau 
ei orchymyg. Yn 1779, cyhoeddodd Mr. Lindsey 
ddau draethawd; yn y cyntaf o'r rhai y mae yn 
cynyg dangos nad Iesu Grist, ond y gair, y 
ddoethineb, a'r gallu dwyfol a gyfrapwyd iddo, 
ac a amlygwyd ganddo, a feddylir wrth y Logos 
yn y benod gyntaf yn efengyl Ioan. Yn yr ail 
y mae yn gwadu nad yw addoliad crefyddol yn 
ddyledus i Iesu Grist, ac nad yw yr ysgrythyrau 
yn ei ofyn. Yn 1781 cyhoeddodd yr un ysgrif- 
enydd gyfrol fechan o ymddiddanion, dan yr enw 
“ Holiedydd,'' mewn diffyniad pellach i'w olyg- 
iadau. 

Atebwyd Mr. Lindsey gan Mr. Burgh, aelod 
anrhydeddus o'r senedd Wyddelig, mewn gwaith 
a gyfenwid, “ Gwrth-brawf Ysgrythyrol,” yrhwn 
a ganmolid yn fawr gan Dr. Hurd, Mr,/Toplady, 
ac eglwyswyr eraill. Ymosodwyd arno hefyd 
gan Mr. Bingham, o swydd Dorset, a Dr. Ran- 
dolph, Proffeswr Duwinyddiaeth yn Rhydychen. 
Atebodd y rhai hyn oll yn nherfyniad ei ddiffyn- 
iad, at yr hwn y chwanegodd hanes prawfa dyodd- 
efìadau Ellwall (Sosinian yn amser Sior y Cyntaf) 
am heresi; yr hwn oedd debycach o effeithio ar 
ddarllenwyr cyffredin na dim a gyfansoddodd 
Lindsey eì hun. Vid. Belsham's Memoirs of 
Lindsey. 

Yn 1776 cyhoeddodd Mr. Robinson, o Gaer- 
grawnt, draethodyn tan yr enw “Dadl dros 
Dduwdod ein Harglwydd Iesu Grist; yr hwu a 
dynodd sylw, nid yr Ymneillduwyr yn unig, ond 
amryw esgobion, ac eglwyswyr urddasol; ac yn 
gyffredin yr ydys yn cytuno mai hwn yw y di- 
(fyniad goreu o Dduwdod Crist a ymddangosodd 
erioed o'r blaen. 

Yr oedd effaith y traethodyn hwn ar yr ysgrif- 
enwyr Undodaidd yn rhyfeddol. Dros amryw 
flynyddoedd dysgwylient y naill wrth y llall, ac 
ar yr un pryd cytunent oll “nad oedd ond eithaf 
arwynebol, ac nad oedd yn teilyngu gwrthwyn- 
ebiad ;” eto nid oeddynt heb ddymuno na buasai 
wedi ei ateb, ac heb farnu fod rhyw fath o ateb- 
iad yn angenrheidiol; er nad oedd un yn ym- 
glywed â'r gorchwyl. O'r diwedd gofynodd 
yr arch ddeon Blackburn, mewn dull buddugoli 
Lindsey, “ Pa fodd yr ydych yn medru myned 
yn mlaen yn Heol Essex (lle y pregethai) heb 
wrth-brofi y gwaith hwn?” Cynhyrfodd hyn 
sêl Mr. Lindsey, ac ysgrifenodd at wyr Caer- 
grawnt, ond gwrthodasant hwy y gwaith. O'r di- 
wedd gorfu arno ef ei hun ymaflyd yn y gorchwyl, 
a gyda chryn gryndod anturiodd gyhoeddi ei 
atebiad yn 1785; er iddo mewn modd gwylaidd 
atal ei enw. Ar yr un pryd ni rysodd alw y di- 
ffyniad “yn ddisynhwyrdeb a choeg-areithiad 
buddugol !” Nid hyn, pa fodd bynag, yw cymer- 
iad y gwaith ; ac er ei fod, trwy anwadalwch ei 
awdwr, yn ei ddyddiau diweddaf wedi myned yn 
fwy disylw, y mae llawer yn ei ystyried yn an- 
atebedig, os nad yn anatebadwy, 

I ddychwelyd at y _Dr. Priestley, yn 1782, 
cyhoeddodd “ Lygriadau Cristionogaeth;” yn 
mhlith y rhai y cyfrifai efe Athrawiaeth y Drin- 
dod. Yny gwanwyn canlynol Dr. Horseley (y 
pryd hwnw deon St. Alban, wedi hyny esgob 


WP Y, a 


UNI 


815 


URDD 


Llanelwy,) mewn cyfarchiad i wyr llên ei arch- 
ddeoniaeth a ymosododd mewn modd ffurfiol ar 
y gwaith hwnw, gan gyhuddo ei awdwr o ym- 
resymu yn annheg, o gamgymhwyso adrodd- 
iadau, o wyr-droi tystiolaethau, ac yn fyr, o an- 
wybodaeth o'r iaith Roeg, ac o'r athronyddiaeth 
Blatonaidd. Nid oedd hyn i'w oddef gan ysgrif 
enydd o enwd$rwydd y Doctor; yn Hydref can- 
lynol cyhoeddodd Lythyrau at y Dr. Horseley; 
ac yn ebrwydd wedi hyny ymddangosodd rhai o 
eiddo'r Doctor Horseley mewn atebiad. Chwe- 
nychai Priestley dynu Horseley i ddadl ar y 
testun cyffredin ; ond yr arch-ddeon a'i cyfyng- 
odd ei hun at ddiffyniad o'i gyhuddiadau blaen- 
orol yn erbyn yr athronydd; gan ychwanegu 
rhagor o engreifftiau allan o'i waith olaf, er 
dangos ei hollol annigonolrwydd i daflu goleuni 


ar y ddadl; ac ar yr un pryd arwyddo ei bendwr- | 


fyniad i'w rhoddi heibio. Un o'r prif bynciau 
mewn dadl ydoedd o barth i'r hen Eboniaid. 
Edrych Zboniaid. 

Yn ngwanwyn 1784, cyhoeddodd y Dr. Priest- 
ley restr arall o lythyrau at yr archddeon, yn y 
rhai y gwrthdroid yr holl gyhuddiadau, ac y dar- 
lunid y Dr. Horseley yn ei dro, fel “llygrwr 
hanesyddiaeth, a gwarthruddwr cymeriadau y 
meirw.” 
ddeunaw mis, mewn hollol ddystawrwydd. O'r 
diwedd cafodd ei hadfywio mewn pregeth ar yr 
ymgnawdoliad, yr hon a gyhoeddodd yr arch- 
ddeon, ac a ganlynwyd yn ebrwydd â sylwadau 
ar ail lythyrau y Dr. Priestley at yr avchddeon. 
Yn ddiflino bob amser mewn dadl, cyhoeddodd 
y Dr. Priestley yn fuan drydedd restr, â'r rhai y 
cysylltodd “' Lythyrau ar y ddadl at yr Esgob- 
ion.” 
han, ond tybiodd yn addasi gasglu ei ddarn- 


au yn nghyd, a'u hail gyhoeddi yn un gyfrol. | 


Ychwanegodd atynt chwech o ymchwiliadau 
manylaidd, yn y rhai y cymerai sylw o bob peth 
a ymddangosai iddo ef yn angenrheidiol; ac yna, 
o'i ran ef y terfynodd y ddadl. 


esgob Ty Ddewi, (canys erbyn hyn yr oedd y 


Dr. Horseley wedi eì obrwyo â mitr,) ac yma y | 


gorphwysodd y ddadl, y naill blaid fel y llall (yn 
ol yr arfer gyffredin) yn arddelwi y fuddugol- 
iaeth. Y mae y traethodau, pafodd bynag, wedi 
eu cadw mewn dwy gyfrol at wasanaeth olafiaid. 
Yn sicr yr oedd y Dr. Priestley yn ysgrifenydd 


dysgedig, cyfrwys, ac ymdrechgar; ond rhaid i | 


degwch addef ei fod yn rhy fyrbwyll a phendant. 


Yma y gorphwysodd y ddadl dros | 


I'r rhai ni atebodd y Dr. Horseley ar wa- | 


Dr. Priestley | 
pa fodd bynag yn awyddus am gael y gair olaf a | 
gyhoeddodd restr arall o lythyrau cyfeiriedig at | 


UNIGENITUS, enw ordinhad Pab Clement 
XI, yr hwn a gyhoeddwyd ganddo yn 1713, yn 
erbyn cyfieithiad Ffrengig y Testament, gyda 
nediadau gan Pascwier Cwesnel, offeiriad yr 
Areithyddiaeth, a Ianseniad enwog. Y llyfr 
hwn, herwydd ei fod wedi achosi cryn ddadl, yd- 
oedd eisoes wedi ei gondemnio gan lys Rhufain 
yn 1708; ond herwydd i'r mesur hwn brofi yn 
aneffeithiol, Clement, yr hwn oedd yn ddirgel- 
aidd wedi crybwyll am dano mewn ymadroddion 
goruchel, gan ei gyhoeddi yn llyfr rhagorol, yr 
hwn nid oedd neb yn Rhufain yn alluog o gyfan- 
soddi ei gyffelyb, a aeth rhagddo t gondemmio 
cant ag un o'i osodiadau nodiadol; megys, Mai 
gras yw egwyddor effeithiol pob gweithred dda, 
mai ffydd yw ffynhonell gyntefig holl rasau y 
Cristion, y dylai yr ysgrythyrau gael eu darllen 
gan bawb, &c. Parodd yr ordinhad hon, yr hon 
aenillwyd gan Lewis a Jesuaid, gynhyrfiadau 
mawrion yn Ffrainc. Cymeradwywyd hi gan 
ddeugain o esgobion Ffrengaidd; ond cafodd ei 
gwrthwynebu gan amryw eraill, yn neillduol gan 
Noailless, archesgob Paris. Amryw o'r prelad- 
iaid, yn nghyd â gwyr eraill enwog mewn crefydd, 
a gyfeiriasant oddiwrth yr awdurdod pabaidd at 
gymanfa gyffredinol; ond yn hollol ofer. Cyfod- 
wyd erledigaeth yn erbyn y rhai a gofleidiasant 
egwyddorion Cwesnel; a gorfu ar lawer o honynt 
adael eu gwlad. Fel hyn cafodd yr Eglwys 
Babaidd ei niweidio yn fawr. Nid yn unig 
cadarnhawyd y Protestaniaid yn eu hymadawiad 
o'i chymundeb; ond hefyd cyfnerthwyd y Ian- 
seniaid, a chynhyrfwyd cydymdeimlad â hwynt 
yn mynwesau llaweroedd nad oeddynt cyn hyny 
wedi cymeryd un rhan yn y ddadl, 

UNITAS FRATRUM, (hyny yw Brodyr Un- 
ol,) un o enwau y Morafiaid. _ Edr. Jorafiaid. 

UNIONDEB, (uniawn,) iawnder, cyfiawnder : 
y gwrthwyneb i wyrni a thrawsedd, Isa. xxvi. 
7, 10. Cymhwysir y gair yn yr ysgrythyrau 
santaidd at y galon, y geiriau, a'r ymddygiad, 1 
Bren. xi,4; Ps. v.9; Esa. i..17. Ynei ber- 
thynas â'r galon, diragrithrwydd yw; yn ei ber- 
thynas â'r genau, gwirionedd ydyw; ac yn ei 
berthynas â'r ymddygiad nid ydyw amgen cyf- 
iawnder. Edr. Cyfiawnder. 

UNTRI, (un £ri,) un yn dri; trindod, (Zrin- 
nus Antigue,) yu ol yr hen ddull o eirio, medd y 
)octor Davies. ” 

URDD, gradd: o anrhydedd gwladol, neu 


| eglwysig; yn neillduol yr olaf, Ps,cx. 4; Hb. 


Nid oedd y Dr. Horseley yu wr o dalentau llai 
ardderchog; ac fel Warburton, ystyrid ef yn | 


gawr mewn dadleuaeth. 
Priestley's Tracis, 1812, and 1815. 
dod Crist, Dyndodiaid, Sosiniaid. 

UNFFURFIAETH, (unffurf,) Saes. uniform- 
ily; cyffelybrwydd neu debygolrwydd rhwng y 
rhanau gwahanol â'r cwbl; cyd-darawiad mewn 
egwyddorion ac ymarferion crefyddol. Edrych 
Gweithred Unffurfiaeth. 

UNIG-ANEDIG, (unig-geni) Llad. Unigenit- 


Edr. Duw- 


us; un o enwau lluosog yr Arglwydd Iesu Grist | î rei 
lum dosbarth ; sef mynachod, canoniaid, march- 


yn dynodi ei unigolrwydd, ei anwyldeb, a'i urdd- 
as,loani,l4,16; iii, 16, 18; I Ioan iv. 9, Edr, 
Mab. 


Vid. Morseley and | 


vii. 1]. 

URDDAS, (urdd,) anrhydedd, parch, 1 Pedr 
ii, 7. Y mae “'cablu urddas,” neu ddywedyd 
yn anweddus am rai mewn awdurdod, yn bechod 
mawr yn ngolwg yr Arglwydd, 2 Pedr ii. 10. 
Dylai pawb, yn neillduol y rhai a ofnant yr Ar- 
glwydd, ei ochelyd, Ex. xxii. 28; Act. xxiii. 5; 
Judas 8, 9. 

URDDAU, (wrdd,) y rhif luosog o urdd. 

URDDAU CREFYDDOL, cymdeithasau neu 
gynulleidfaoedd o fynachod, yn cael eu llywodr- 
aethu gan yr un blaenor, yn byw yn yr un dull, 
ac yn gwisgo yr un gyffelyb ddillad. 

Gellir dosbarthu yr holl urddau crefyddol yn 


| ogion, cardotwyr, ac ysgolheigion rheolaidd. Yr 
| urdd gwyn yw urdd eanoniaid rheolaidd St. 


URDD 


Awgustin; ond yr urdd du yw urdd St. Bendict. 

Urddau crefyddol milwraidd, yw yr urddau 
hyny a sefydlwyd er diffyniad y ffydd; y rhai a 
dderbyniant yr anrhydedd o adrodd gweddiau'r 
offeren, ac a waherddir i briodi, &c, Y cyfryw 
oedd-marchogion Malta, neu farchogion St. Ioan, 
o Gaersalem. Y cyfryw hefyd oedd marchogion 
y Temliaid; marchogion Calatrave; marchogion 
St. Lazarus; y marchogion Tentonaidd, &c., &c. 

URDDAU EGLWYSIG, neu URDDAU 
SANTAIDD, enw yn dynodi y gwahanol raddau 
o gysegriad i swyddau santaidd, yn nghyd â'r 


amrywiol raddau yn mblith y rhai a'u gwei- | 


nyddant. O'r rhai hyn, yn mhlith Protest- 
aniaid, ni chydnabyddir amgen dau neu drì, sef 
henuriaid, neu esgobion, a diaconiaid, neu esgob- 
ion, offeiriaid, a diaconiaid; ond yn mhlith Pab- 
yddion yr ydys yn cydnabod saith, heblaw yr un 
esgobaidd; y rhai oll y mae Cymanfa Trent yn 
gorchymyn eu harfer, a'u credu, dan boen esgy- 
mundod. Y maent yn cael eu dosbarthu i îs ac 
uwch, neu gyffredin a santaidd. Y blaenaf ydynt 
eiddo'r porthoriaid, y tynghedyddion (egorcists,ì 
y darllenyddion, a'r acolytiaid, meu weinidogion 
yr offeiriaid, y rhai a oleuant y canwyllau, a 
ddygant yr elfenau, &c. Yr olaf ydynt y diacon- 
iaid, yr offeiriaid, a'r esgobion. Urddau sant- 
aidd yw y chwecbed sacrament yn eglwys Rhuf- 
ain. 

URDDIAD, (wdd,) y weithred o neillduo, 
neu gysegru, i swydd neu waith—santaidd neu 
eglwysig. 

Nid oes un ddefod grefyddol ag y mae rhagor 
o amrywiaeth golygiadau yn ei chylch yn mhlith 
Cristionogion nag urddiad. Yr eglwys babaidd 
a'i gesyd yn mhlith y sacramentau. Rhai Pro- 
testaniaid a'i hystyriant yn gynysgaeddiad urdd- 
au santaidd a chymeriad annileadwy; tra y mae 
eraill yn honi nad yw amgen cydnabyddiaeth 
gyhoeddus o berthynas gyfamodol, flaenorol, 
rhwng gweinidog ac eglwys, Ond y prif ymof- 
yniad a ddylai fod yn nghylch hyn yn gystal a 
phob peth crefyddol arall yw, beth y mae gair 
Duw ynei ddysgu? “ At y gyfraith ac at y 
dystiolaeth; oni ddywedant yn ol y gair hwn, 
hyny sydd am nad oes oleuni ynddynt,” Esa, 
yiii, 20. 

Y geiriau ysgrythyrol a arferir am urddo yw 
gosod, Act. vi. 3; Tit.i. 5; neillduo, Act. xiii. 2; 
ac ordeinio, neu sefydlu, Act. xiv. 28. Gan hyny, 
yngl gair Duw, nid yw urddo amgen neillduo, 
gosod, neu sefydlu, yn gyffredinol. Yn ei ber- 
thynas & chrefydd y mae yn arwyddo neillduo i 
waith neu orchwyl arbenig; neu osod a sefydlu 
mewn swydd neillduol. Í'r dyben ìi gyfansoddi 
urddiad ysgrythyrol rheolaidd, y mae yn ym- 
ddangos fod y pethau canlynol yn anhebgorol 
angenrheidiol;—Yn 1. Galwad oddiwrth Dduw 
i'r swydd, neu'r gwaith, Act. xiii. 2. Edr. Galw- 
ad Weinidogaelhol.—2. Dewisiad a galwad yr 
eglwys, yn yr hon y byddo'r urddedigi weini 
mewn pethau santaidd, Act. vì. 3, 5. Heb hyn 
nì fyddai hyd. yn nod. yr apostolion eu hunain, 
yn anturio urddo unrhyw eglwys neillduol.—3. 
Cydsyniad gwirfoddol yr ymgeisydd, neu ddeil- 
iad y weithred, I Tim. iii. l.—4. Cydsyniad a 
chydweithrediad ystyriol ac ewyllysgar yr hen- 
uriaeth, neu'r athrawon gwyddfodol, y rhai sydd 


816 


| unigol, y perthyn yr hawli urddo. 


URDD 


yn achlysurol i gael ei hebgor. ; 
Y sylwadau uchod a'n harweiniant yn naturiol 
i ystyried yn mha le y mae yr awdurdod i urddo 
yn gorwedd; neu pwy sydd a hawli gyflawni y 
weithred? Yn hyn, yn gystal a phethau eraill, 
y mae amrywiaeth barn yn ffynu. Tybia llawer 
mai yn yr esgobion y mae'r awdurdod yn gor- 
phwys! ac mai eu heiddo hwy yn unig yw y 
rhagorfraint. Ond eraill a honant mewn modd 
cadarn mai yr eglwys yn unig sydd a'r hawl i 
weithredu yn y gorchwyl: ac nad yw presenol- 
deb esgobion neu henuriaid ar yr achlysur ond 
cynhorthwyol yn unig; ac y gellid yn hawdd eu 
hebgor. Y blaenaf yw golygiad yr holl esgob- 
yddion, henuriadyddion, ac amryw o'r cynulleid- 
faolion; ond yr olaf yw barn amryw o'r Annib- 
yniaid yn Nghymru a Lloegr; a gellir ychwan- 
egu, er eu anrhydedd, fod rhai o honynt wedi 
gweithredu yn gyson â'u proffes, trwy gyflawgi 
y gorchwyl eu hunain heb gymhorth neb rh 
esgobion na henuriaid. Cyn belled a hyn, pa 
fodd bynag, rhaid addef eu bod i'w canmawl; 
yr hyn nid ellir ei ddywedyd am neb o'r cyfryw 
olygiad, a weithredont yn y gwrthwyneb, Ond 
nid yw gweithredu mewn modd cyson âg unrhyw 
dyb, yn ddigon ynddo ei hun i brofi y dyb gywir. 
Er mai yn yr eglwys yn unig y mae'r awdurdod 
i ddewis ei swyddogion; ac o ganlyniad fod ei 
chydsyniad hi yn anhebgorol angenrheidiol er 


cyflawni eu hurddiad; etonid yw yn ymddangos 


yr un mor oleu mai ynddi hi y mae'r hawl 
a'r awdurdod i gyflawni y weithred. Nid oes 
un gorchymyn ysgrythyrol wedi ei gyfeirio yn 


| uniongyrchol at un eglwys i'w hawdurdodi i 
| wneuthur y fath beth; nac un cyfarwyddyd 


ysgrythyrol ychwaith, wedi ei gymhwyso yn 
uniongyrchol at un gynulleidfa grefyddol, i'w 
chyfarwyddo pa fodd i'w gyflawni; nac un eng- 
raifft ysgrythyrol i'w chael, i un eglwys arbenig- 
ol gyflawni y gorchwyl erioed. Yn y gwrthwyn- 
eb, y mae'r holl orchymynion a'r cyfarwyddiadau 
gyda golwg ar y gorchwyl pwysig tan sylw, wedi 
eu cyfeirio yn uniongyrchol at yr esgobion, hen- 
uriaid, neu athrawon, Act. xiii. 3—8; Tim. v. 
22; Tit. i. 5; 1 Tim. iii. 1—l14; Tit. 5—9; a 
hwynt hwy yn unig, yn ol yr hanes ysbrydoledig, 
Oedd yn ei gyflawni, Act. vi. 3, 6; xiv. 23; 1 
Tim.iv.14. Y mae hyn yn gwneuthur yn deb- 
ygol, os nad yn hollol sicr, nad i'r eglwys, eithr 
i'r henuriaid neu'r esgobion, yn gynulliadol neu 
A hyn y 
cytuna hanesyddiaeth eglwysig oesoedd cyntaf 
a phuraf yr eglwys Gristionogol yn ddieithriad. 
Hyd y gwyddom ni nid oes cymaint ag un eng- 
raifft ar gael o un eglwys yn y ganrif gyntaf na'r 


| ail, yn urddo swyddogion yn annibynol ar esgob- 


URDD 


817 


URDD 


— ——— 


ion neu henuriaid. Iê, dichon nad oes engraifft 


o'r fath beth yn nes atom ni nachwmpas y ddwy- 
fed ganrif ar bymtheg. Pa un ai talaethol neu 


gynulleidfaol yw esgobion y Testament Newydd 


sy'n dal perthynas âg erthygl arall; ac wedi ei 
ystyried yn flaenorol. Edr. Esgobaeth. Cyfadd- 
efir yn rhwydd fod yr esgobion, neu'r henuriaid, 
wedi cam-ddefnyddio eu hawdurdod yn hyn o 
ran yn fawr; a bod yr eglwys mewn llawer oes 
a gwlad wedi cael profiad chwerw o hyny; ond 
nid yw hyn mewn gwirionedd yn gwneyd dim 
yn erbyn yr hawla ddiffynir; nac yn profi fod 
ei bod lle y mae (os caiff ei hiawn-ddefnyddio) 
yn llai manteisiol i'r eglwys na phe bnasai Duw 
wedi ei hymddiried yn ei llaw hi ei hun. Yn y 
gwrthwyneb y mae yn eglur fod y Goruchaf, yn 
gystal a'i holl osodiadau eraill, wedi golygu dy- 
ogelwch, lles, ac adeiladaeth ei bobl. Gan fod 
yr hawl i ddewis ei swyddogion yn yr eglwys yn 
unig, y mae yn eglur na ddichon yr esgobion 
dra-arglwyddiaethu arni, trwy ei rhwymo i gy- 
meryd y neb a welont hwy yn dda yn swydd- 
wyr, yn groes i'w hewyllys; a chan fod yr hawl 
i urddo yn yr esgobion y mae yn eglur nad all 
yr eglwys osod rhai anaddas mewn swyddau, 
wrth ei mympwy ei hun. Y mae y Goruchaf 
mewn modd doeth, wedi gosod y naill yn atalfa 
ar y llall; ac felly, wedi dyogelu y cysur a'r 
daioni cyffredin. Buasai yn ormes ar yr eglwys, 
pe buasai yr hawli ddewis, yn gystal ag urddo 
yn yr esgobion; ac nid llai o ormes arnynt 
hwythau, fuasai bod yr hawl i urddo yn gystal a 
dewis yn yr eglwys; oblegyd felly y buasai yr 
hawl i ddiswyddo ynddi hefyd; ac felly beth fu- 
asai raid fod sefyllfa y swyddogion pan y dy- 
gwyddai pobl eu gofal i droi yn ddiachos yn eu 
herbyn? Y mae y Pen Mawr wedi ystyried 
cysur a dyogelwch y ddwy blaid ; ac wedi sefydlu 
trefn ag sydd mewn modd doeth yn tueddu at 
hyny. Ond nid yw efe yn gyfrifol am y cam- 


wneuthur o'i breintiau. Edrychant hwy at hyny. 

Gyda golwg ar y dull yn yr hwn y dylid cyf- 
lawni y gorchwyl dan sylw, gellir sylwi fod 
gwahanol ffurfiau mewn ymarferiad; ond mai y 
drefn ysgrythyrol yw, trwy weddi ac arddodiad 
dwylaw yr henuriaeth, Act. vi. 6; xiii. 3; xiv. 
23; 1 Tim. v. 22. At hyn y mae amryw, ar 
sail Act. xiii. 3; xiv. 23, yn ychwanegu ympryd; 
ond gan nad oedd hyny yn perthyn i'r weithred 
o urddo ynddi ei hun, eithr yn unig yn rhag- 
barotoawl iddi, nid oedd galwad uniongyrchol 
arnom i'w goffau. Yr ydym wedi dangos y modd 
y dylid urddo diaconiaid. Edr. Diaconiaid. 


Gyda golwg ar urddiad henuriaid, (gan nad yw | 


yr ysgrythyr yn gwneuthur un gwahaniaeth 
rhwng y ddau urddiad, wrth son am danynt,) 
nid oes genym ddim i'w ychwanegu, ond yn unig 
sylwi, ei fod yn rhyfedd fod neb yn arferyd ar- 
ddodiad dwylaw yr henuriaetb yn yr amgylchiad 
olaf, ac yn ei esgeuluso yn y blaenaf. A oes 
ganddynt sylfaen ysgrythyrol i'w esgeuluso yn 
un o honynt, neu i'w arferyd yn un ac i'w es- 
geuluso yn y llall? Tybiem nad oes. Edrych 
Arddodiad Dwylaw.  Terfynwn ein sylwadau ar 
y dull o urddo, trwy nodi fod yr Ymneillduwyr 
Seisnig, (os na chawsom ein camgyfarwyddo,) 
yn gyffredin yn ychwanegu at y pethau a enwyd 


| 
Î 


| 


| 


ddehau-ddwylaw cymdeithas; ac yn wir, nid yw 
hyn yn ymddangos nac yn amysgrythyrol nac 
yn an-naturiol. Edrych Dehauddwylaw Cym- 
deithas. 

Yn mherthynas i'r hyn y mae urddiad yn cyn- 
ysgaeddu yr urddedig ag ef, nid oes un sylfaen 
ysgrythyrol na rhesymol, i farnu fod y weithred 
ynddi ei bun yn rhoddi gras, doniau, na chymer- 
adwyaeth annileadwyiddo. Awdurdod swyddol 
yn unig y mae yn roddi, 1 Tim. iv. 24. Meddwl 
fod urddiad yn cynysgaeddu yr urddedig â rhyw 
gynheddfau nad oedd yn flaenorol yn eu medd- 
ianu, sydd yn olygiad rhy wrthun i'w goleddu 
am eiliad ; ac nid llai afresymol yw y golygiad 
fod cymeriad annileadwy yn cael ei gyfranu 
trwyddo. Gyda golwg ar hyny y mae Dr. Camp- 
bell yn sylwi, “ Nid oedd urddo yn wreiddiol yn 
golygu dim amgen na phenodi un mewn modd 
pwysig i ofal gweinidogaethol; a bod peidio ag 
urddo a pheidio rhoddi gofal gweinidogaethol ì 
un yn hollol gyfystyr. Ar y cyntaf, (medd efe.) ni 
sefydlwyd urddau eglwysig yn anrhydeddau a 
blaenoriaethau, eithr yn weinidogaethau, ym- 
ddiriedaethau, ac fel y geilw yr apostol hwynt, 
(£pay,) gorchwylion, 1 Tim. iii. 1. “Od yw 
neb yn chwenych swydd esgob, gwaith da y mae 
yn ei chwenych.” O ganlyniad, lle nad ees 
gwaith esgob i'w gyflawni, er fod yr enw yn cael 
ei gadw, nid y swydd yn ngolwg yr apostol yw 
hono; oblegyd yn ei gyfrif ef, yr un peth yw y 
swydd a'r gwaith. Herwydd paham, galwai 
Crist a'r apostol y cyfryw swyddwyr yn “ weith- 
wyr,” Math.ix.36—38; 2Tim.ii. 15. Yn wir, 
y mae yr enw o angenrheidrwydd yn rhagdybio 
gwaith; oblegyd hebddo nid yw yn ddichonadwy 
i'r swydd hanfodi. Ystyr yr enw esgob yw 
arolygwr ; yr hwn o angenrheidrwydd sydd yn 
golygu arolygiad. Y mae y cysylltiad rhyng- 
ddynt yr un mor angenrheidiol a_ hanfodol 


| â'r cysylltiad sydd rhwng tad a_ phlentyn 
ddefnydd a ddichon y naill blaid neu y llall | s a ; 


brenin a deiliad, gwr a gwraig. Ni ellir gwneuth- 
ur arolygwr heb arolygiad, mwy nag y gellir 
gwneyd un yn fugail heb braidd, neu yn wr heb 
wraig. Ile, mewn gwirionedd, fel y mae dyn yn 
peidio a bod yn wr pan y mae heb un wraig, yn 
peidio bod yn fugail pan heb braidd, felly y mae 
esgob yn peidio a bod yn esgob y mynud y mae 
heb bobl i'w harolygu. Y mae y pethau hyn yn 
wir mor eglur, fel y mae braidd radd o gywilydd 
arnom i gynyg eu hegluro. Ond y fath yw y 
llygriadau mewn geiriau a swyddau eglwysig, 
fel y mae hyd yn nod hyn wedi dyfod yn angen- 
rheidiol.” Vid. Campbell's Lectures on Eccles. 
Hist., Fol. I, 956—941. 

Yn eglwys wladol Lloegr, uchelfraint yr es. 
gobion yn unig yw urddo ; ac ystyrir y gorchwyl 
hwnw fel yr arwyddnod egluraf o'u harglwydd- 
iaeth ysbrydol yn eu hesgobaethau. Heb urdd- 
iad, analluogir pawb i feddianu unrhyw fywiol- 
aeth, personaeth, ficeraeth, &c. Rhaid i'r ym- 
geisydd fod yn dair ar hugain oed cyn y gellir 
ei urddo yn ddiacon, neu y gallo gael un rhan 
o'r weinidogaeth; a bod yn gyflawn bedair 
blwydd ar hugain eyn y gellir ei urddo yn offeir- 
iad, neu henuriad, (edr. Offeiriad—y nodiad,) a 
thrwy hyny y gallo weini y cymun santaidd. 
Ar urddiad offeiriaid, y mae yr esgob i'w holi 
hwynt yn ngwydd y gweinidogion, y rhai, ar 


URS 


818 


UWCH 


gred, yn Lladin; a rhaid i'r offeiriaid yn gystal 
a'r diaconiaid arwyddo y pedwar erthygl ar bym- 
theg ar hugain. Amserau sefydledig urddiadau 
ydynt y pedwar Sabbath uniongyrchol ar ol 
Wythnos y Cydgoriau, sef yr ail Sabbath o'r 
Grawys, Sul y Drindod, a'r Suliau canlynol i'r 
Mercher cyntaf ar ol y pedwerydd ar ddeg o 
Fedi, a'r pymthegfed o Ragfyr. Ond gellir 
cynal urddiad un amser arall wrth ewyllys yr 
esgob, ac fel y byddo'r achos yn galw. Yn 
mhlith yr Ymneillduwyr, nid oes un amser sef- 
ydledig at y gorchwyl; ac y mae y dull o'i gyf- 
lawni yn eu plith mor gyhoeddus ac adnabyddus, 
fel nad oes angen i ni ddywedyd dim. 

URDDIEDYDD, (wrddiad,) urddlyfr, neu 
hyfforddwr yr esgobion yn y gweinyddiad o 
. urddau santaidd; hefyd, llyfr yn cynwys urddau 
a sefydliadau crefydd-dy, neu goleg. 

URIAD, yr un a henuriad, fel y golygai y 
Dr. Davies. Ond beirdd yr unfed ganrif ar bym- 
theg a olygent yn wahanol; canys ystyrient hwy 
y gair henuriad yn gyfansawdd, o Aen, oedranus, 
ac uriad, henadur. senedd'wr, henafgwr. 

URIM A THUMMIM, (goleuni a pherffeith- 
rwydd,) dull arbenig o ymgynghori â Duw yn 
mhlith yr hen Iuddewon, trwy ddwyfroneg eu 
harchoífeiriaid, Ex, xxviii. 30; Lef, viii. 8. Y 
mae llawer o dybiau wedi eu cyhoeddi yn 
nghylch yr Urim a'r Thummim; ond dichon na 
ellir penderfynu dim yn sicr yn eu cylch. Go- 
lygir, ar sail 1 Sam. xxiii. ll, 12; xxxvii. 8; 2 
Sam.ii. l—ô; xxiii. 24; Barn.i. l, 2; xx. 38, 
mai trwy Uais gyn llefaru, megys ar amseroedd 
eraill, (Num. vii. 8, 9,) y rhoddai yr Arglwydd 
ateb, pan yr ymddangosai yr archoffeiriad ger ei 
fron ef â'r Urim a'r Thummiam. Modd bynag, 
yr oedd yr Urim a'r Thummim yn cael ei ddef- 
nyddio mewn achosion dyrus, perthynol i holl 
wladwriaeth Israel, ac weithiau mewn achosion 
perthynol i'r brenin, y Shanhedrim, llywydd y 
fyddin, neu ryw wr urddasol arall. : 
« URSULENIAID, gradd o fynachesau sylfaen- 
edig ar y cyntaf gan St. Angela, o Brescia, yn y 
ílwyddyn 1537, a elwid felly oddiwrth St. Ur- 
sula, i'r hon y cysegrwyd hwynt. 

Ar y cyntaf, y crefyddolion dan sylw nid 
oeddynt yn cydfyw yn gymdeithas; eithr trigent 
arwahan yn eu hamrywiol gartrefi; a'u gor- 
chwyl oedd chwilio am y cystuddiedig, a'u hym- 
geleddu; chwilio am yr anwybodus, a'u ha- 
ddysgu; am yr anghenus a'u diwallu; ymweled 
ag ysbytai, a gweini i'r cleifion; yn fyr, yr 
oeddynt bob amser yn barod i gyflawni unrhyw 
weithredoedd o hoelioni a thosturi. Yn 1514, 
cadarnhaodd Pab Paul III. sefydliad yr Ursul- 
iniaid. Dug Syr Siarls Barromeo rai o honynt 
0 Brescia i Milan, lle y cynhyddasant yn bedwar 
cant. Pab Gregori XIII., a'i olyniaid, Sixtus 
V.a Paul V. a ganiatasant freintiau newyddion 


iddynt. O'r diwedd, yr Ursuliniaid a ffurfiasan 
eu hunain yn gyfundeb neillduol, ac a fabwys- 
iadasant y fuchedd reolaidd. Y blaenaf a wnaeth- 
ant hyny oedd Ursuliniaid Paris, a sefydlwyd 
yno yn 1604, ac a aethant i'r lleiandy (cloister,) 
yn 1614, mewn canlyniad i ordinhad y Pab Paul 
V. Sylfaenydd Ursuliniaid Ffrainc ydoedd Mrs. 
Frances de Bermond, yr hon, yn 1574, a enill- 
odd bump ar hugain o forwynion Avignon i gof- 
leidio sefydliad St. Augena o Brescia. Er eu 
sefydliad rheolaidd, prif orchwyl yr Ursuliniaid 
oedd addysgu merched ieuainc; a'u lleiandai 
oeddynt fath o ysgolion, lle y derbyniai bonedd- 
igesau ieuainc o'r teuluoedd inwyaf cyfrifol eu 
baddysgiadau. 

USURIAETH, Llad. Usura; Saes. Usury; 
yr elw a gymerir am fenthyg arian, neu nwyddau. 
Caniateid i'r Iuddewon roddi arian ar usuriaeth 
i ddyeithriaid, (Deut. xxiii. 20.) Ond gwa- 
herddid hwynti gymeryd llog gan eu brodyr, 
yn neillduol os byddent dlodion, Êx. xxii. 25; 
Lef. xxv. 35,37. Oddiwrth waith yr Ysgrythyr 
yn condemnio usuriaeth, (Ps. xv. 5; Diar. xxviii. 
8; Ezec. xviii. 8,) y mae rhai yn casglu ei fod 
yn gwbl waharddedig ac anghyfreithlon. Eraill 
a olygant mai llog anghymedrol, neu orthrym- 
der yn unig a waherddir yn y testunau rham- 
gyfeiriedig; a haerant fod llog cymedrol yn 
ymddangos mor rhesymol am arian, y rhai sydd 
yn dwyn elw, ac yn wasanaethgar i'r hwn. sydd 
yn eu defnyddio, ag yw ardreth am dir oddiwrth 
yrhwnsydd yneidrin. Edr. Cribddeiliwr, Ocraeth. 

UWCHGWYMPIEDYDD ION, (uwch- 
cwymp,) enw a gymhwysir at y Calfiniaid hyny 
y rhai a olygant mai yn unig fel creaduriaid, ac 
nid fel creaduriaid syriAiedig, yr oedd Duw yn 
arfaeth etholedigaeth yn golygu yr etholedigion. 
Gwrthwynebwyr y Tangwympudyddion. Edr. 
Tangwympiedyddion. 

Yr Uwchgwympiedyddion a_ ystyriant ogoniant 
Duw fel dyben mawr yr arfaeth»u dwyfol yn 


“gystal yn nghadwedigaeth yr etholedigion, ac 


yn ngholledigaeth y drygionus, Eph. i. 5,9; 
Diar. xvi. 4. Golygant hwy mai ar yr egwyddor 
hon yr ymresyma Paul wrth son am Jacob ac 
Esau, pan y dywed fod un yn etholedig a'r llall 
yn am-etholedig,—'* Cyn gwneuthur o honynt 
ddana drwg.” Bod un wedi ei ddewis a'r llall 
wedi eì wrthod ar yr un egwyddor benarglwydd- 
iaethol ag y mae y crochenydd yn sefydlu “un 
llestr i barch a'r llall yn llestr i anmharch” a 
bod Duw wedi gwahardd ymofyniad ychwanegol 
i'r pwnc, wrth ddywedyd, “ Pwy wyt ti, O ddyn, 
yr hwn a ddadleui yn erbyn Duw?” Rhuf.ix. 
Ystyriant hwy yr egwyddor hon mewn cysondeb 
hollol âg enghraifft etholiad yr angylion da, y 
rhai ni chaniatawyd i bechu, ac herwydd hyny 
ni allasent gael eu hethol eithr yn unig fel cre- 
aduriaid pur. 

Ar y llaw arall, y mae y Tangwympiedyddion 
yn sylwi, i'r etholedigion gael eu dewis allan o'r 
byd, (Ioan xv. 19,) yr hyn a gynwys mewn 
modd eglur eu bod yn cael eu hystyried yn rhan 
o hono:—eu bod yn cael eu galw yn “ llestri 
trugaredd,” (Rhuf. ix. 23,) yr hyn a gynwys eu 
bod “yn bechaduriaid;” a bod etholedigaeth 
yn Nghrist o angenrheidrwydd yn gysylltiedig 
âg arfaeth rhagluniaethiad i fabwysiad, santeidd- 


ywr 


WAH 


WAH 


iad, a phrynedigaeth. Etholedigaeth yn Nghrist, 
y Gwaredwr, ydyw. 

Y mae y Calfiniaid, modd bynag, mor amryw- 
iog yn eu golygiadau o barth y pwnc dyrus hwn, 
fel nad yw yn cael ei ystyried ganddynt mewn 
un modd yn sylfaen ddigonol o ymraniad na dir- 
myg. Yn y dosbarth blaenaf yr oedd Beza, 
Twiss, a Gill; ac yn yr olaf, Calfin, Davendant, 
a'r rhan amlaf o'r Diwygwyr Brytanaidd ; ac yn 
yr amseroedd diweddaf, amrywiol o bleidwyr 
enwocaf Calfiniaeth, megys Toplady, Williams, 
Ffwler, Milner, Newton, Scott, &c. Y mae y 
Dr. Gill, addasrwydd yy hwn fel barnydd, nid 
ellir ei ameu, yn sylwi, “ Nad yw y gwahaniaeth 


: mor fawr ag y gellid meddwl ar yr olwg gyntaf, 


gan fod y ddwy blaid yn cytuno yn nghylch y peth- 
au penaf, perthynoli athrawiaeth etholedigaeth ; 
megys yn l. Ei bod yn bersonol a neillduol, 


| magys o bersonau a'u henwau yn llyfr y bywyd. 


2. Yn an-amodol hollol, heb ddibynu ar ewyllys 
dynion, nac ar ddim i'w gyflawni gan y creadur. 
3. Ei bod yn hollol o ewyllys Duw, ac nid o 
ffydd, santeiddrwydd, ufydd-dod, a gweithred- 
oedd da, nac o ragolwg ar y rhai hyn. 4. Bod 
yr etholedigion a'r anetholedigion yn cael eu 
hystyried yn arfaeth etholedigaeth yn hollol ar 
yr un tir; gan fod coleddwyr ““y clamp llygr- 
edig,” yn golygu y ddwy blaid yn hollol gyd- 
radd, heb ddim yn un mwy na'r llall a allasai 
fod yn achos o'u dewisiad; a bod coleddwyr “y 
clamp pur” yn golygu y ddwy blaid yr un 
modd; heb eu creu, ac heb weithredu da na 
drwg. 5. Ei bod yn weithred dragywyddol, ac 
nid amserol yn Nuw; canys nid yw y Tan- 
gwympiedyddion yn golygu i Dduw ethol dyn- 
ion wediìddynt gael eu creu, a syrthio; eithr 


yn unig eu bod yn cael eu golygu felly yn y 
meddwl Dwyfol. Herwydd hyn, er eu bod yn 
gwahaniaethu yn nghylch gwrthrych etholedig- 
aeth yn ei amgylehiadau, eto y maent yn cytuno 
yn y ffaith ei hun, ac yn cytuno i wahaniaethu 
ac nidi gyhuddo eu gilydd o gyfeiliornad, o'r 
hyn nid oes un sylfaen. 

'* Yr oedd Calfin dros y “clamp llygredig,' 
a Beza, ei gydweinidog yn Genefa, a'i ganlyn- 
iedydd, dros y “clamp pur; eto yr oeddynt yn 
byw mewn heddwch, cariad, a chydgordiad 
mawr. Y gwrth-wrthfynagwyr yn Holland, pan 
ymddangosodd Arminiaeth gyntaf yn eu mysg, 
nid oeddynt yn cytuno ar y pwnc hwn; rhai'o 
honynt a gymerent un ochr, a'r lleill yr ochr 
arall; eto cytunasant i wrthsefyll y gelyn cy- 
ffredin—Arminiaeth. Yr oedd y. Dr. Twiss, yr 
hwn oedd yn gymaint Uwchgwympiedydd, ys- 
gatfydd, ag un fu felly erioed, ag oedd wedi ys- 
tyried y pwnc, ac yn ei ddeall cystal, os nad yn 
well na neb, yn cyfaddef nad oedd yn unig am- 
gen pwynt o resymeg, (apes logicus,) a bod y 
gwahaniaeth yn gorwedd yn unig yn nghylch 
trefniad yr arfaethau dwyfol; ac o'm rhan i gell- 
ir cofleidio y ddwy ochr. Gyda golwg ar y dy- 
ben penaf—gogoniant Duw, gallasai Duw olygu 
dynion yn gredadwy; a chyda golwg ar y modd- 
ion, (prynedigaeth, santeiddiad, &c.,) gallasai 
fod yn eu golygu megys wedi eu creu a_ syrthio. 
Nid yw hyn yn cynwys fod blaenafiaeth ac olaf- 
iaeth yn briodol yn perthyn i'r arfaethau dwy- 
fol; gan nad oeddynt yn Nuw amgen un weith- 
red ; ynom ni, y rhai ydym feidrol ein syniadau, 
yn unic y mae hyn yn perthyn.”  Gŵll's Body 
of Divinity, Vol. I. p. 200. $c. _ Doddridge's 


Lectures. 


wW 


WAHABIAID, plaid o ddiwygwyr Mahomed- 
aidd, canlynwyr Abdŵl Wahib, yr hwn a flodeu- 
odd oddeutu canol y ganrif ddiweddaf, Dy 
gwyddodd i'w dad freuddwydio ei fod yn gweled 
fflam ddysglaer, ac ysgol yn dyfod allan o'i 
gorff, yr hon a ddehonglodd am ei fab Abdwl. 
Ibrahim, gwr enwog yn mhlith y Mahomediaid, 
a llawn mor goelgrefyddol a thad Abdwl, wedi 
clywed am y breuddwyd, a fabwysiadodd y plent- 
yn, gan ei gynysgaeddu ag addysg foneddigaidd, 
yr hwn, mewn cysylltiad a breuddwyd ei dad 
naturiol, a barodd, mae'n debyg, iddo ffurfio yn 
foreu y bwriad o gynyg diwygio y grefydd Fa- 
hometaidd. Yn canfod nad oedd ei gynllun yn 
debyg o lwyddo yn y trefi a'r dinasoedd mawr- 
ion a phoblogaidd, dechreuodd ei ystod yn 
mhlith Arabiaid Bedowin crwydrol y diffaeth- 
wch, dan yr enw Abdal Vehab, hyny yw, 
““ Gwas yr Haelionusaf;” ac yn gyffelyb i Ma- 
homed, penderfynodd wneyd ei gleddyf yn ermyg 
diwygiad. 

Dechreuodd ar y gorchwyl hwn oddiamgylch 
blwyddyn yr Arglwydd, 1757, a_thra y derbyn- 
iai destun y Coran, cyhoeddodd ryfel yn erbyn 
y traddodiadwyr, ac yn erbyn holl lwythau yr 
esbonwyr ag oeddynt wedi ymadael a'r ystyr 
eglur a llythyrenol. 

Dichon mai addas yw sylwi ei bod yn ddefod 


yn mhlith y Mahomediaid i gladdu gwyr enwog 
am rinwedd a santeiddrwydd mewn beddrod. 
anghyoedd, i gael ei addurno i raddau mwy neu 
lai, ar ol eu marwolaeth, ac i adeiladu capel 
uwch ben y beddrod, lle yr erfynir eu nodded 
i'r gweddiwr, ac y golygir fod Duw yn cymer- 
adwo eu heiriolaeth. 

Y Mahomediaid callaf oeddynt eisoes yn de- 
chreu diystyru y cyfryw goelgrefydd yn ddirgel ; 
er ar yr un pryd yr ymddangosent yn eu parchu yn 
ngwydd y cyffredin... Ond Abdwl a gyhoeddodd 
yn eofn fod y dull hwn o addoliad a delid i seint- 
iau yn bechod mawr yn ngolwg yr Arglwydd, 
herwydd ei fod yn gwneyd eraill yn gydgyfran- 
ogion ag ef mewn anrhydedd dwyfol. Mewn 
canlyniad, ei ddysgyblion a ddinystriasant y 
beddau, capelau, a themlau a gawsant eu had- 
eiladu i anrhydedd y cyfryw ddynion rhinweddol. 

Ar sail yr un egwyddor, gwaharddodd Abdwl 
dalu parch crefyddoli berson y proffwyd, (Ma- 
homed,) fel pechod mawr. Nid oedd hyn yn eiatal 
i gyfaddef eî ddwyfol anfoniad ; eithr ffugiai nad 
oedd Mahomed yn fwy na dyn arall cyn i Dduw 
ei ddefnyddio fel offeryn i drosglwyddo ei feddwl 
i ddynion; a phan y terfynodd ei genhadaeth, 
iddo ddyfod eilwaith fel dyn arall. 

Hyn oedd y rheswm i'r diwygiwr wahardd i'w 
ganlynwyr ymweled â bedd y proffwyd yn Me- 


WAH 


820 


WAL 


dina. Wrth siarad am dano, yn lle arfer yr un 
dull o ymadroddi a'r Mahomeliaid eraill, (sef 
“ Ein Harglwydd Mahomed,” neu “ Ein Har- 
glwydd, Proffwyd Duw,”) yn unig dywedant, 
Mahomed. 

Prif athrawiaeth y blaid hon yw Undod y 
Duwdod. Cyffes eu ffydd yw, “Nid oes un 
duw arall ond Duw; Mahomed yw Proffwyd 
Duw.” O bentyrau anninystriedig Mecca, yn 
gystal a'r deml ag oedd. dan eu llywyddiad, y 
gwnaent y criwyr cyhoedd y broffes hon o ffydd 
yn hysbys yn ei holl helaethrwydd. Mewn 
ffordd o ragoriaeth, galwent eu hunain yn Fws 
suliaid; a phan y soniant am Islamiaid, (iawn- 
ffyddiaid,) golygant yn unig rai o'u plaid eu hun- 
ain. Cyfrifant yr holl Fahomediaid eraill yn 
rhwygwyr; ond ni thriniant hwynt fel eilun- 
addolwyr ac anffyddiaid. 

Ni chynygiodd Abdwl ei hun erioed i sylw 
dynion, fel y tybiwyd, yn nghymeriad proffwyd. 
Ymddygai yn unig fel diwygiwr Seicaidd dysg- 
edig, awyddus am ddwyn y grefydd Fahomed- 
aidd i symledd cyntefig y Coran. Cyflawnir 
gwasanaeth crefyddol y blaid hon allan o dan 
yr awyr, ac nid dan nen y deml Dyrcaidd, sef 

Mosc. 

O gylch dechreuad y ganrif bresenol, canlyn- 
wyd Abdwl gan ei fab Mahamed, yr hwn, her- 
wydd ei fod yn ddall, a arosai gartref o hyd, 
gan sefydlu Abd al Aziz, brawd mabwysiedig ei 
dad, a dyn o faintioli cawraidd, ac o leferydd 
hynod gryf, fel ei raglaw. Yn 1803, yr oedd y 
gwr hwn yn bedwar ugain oed, er ar yr un pryd 
eì fod yn cadw bywiogrwydd ei ieuenctyd, ac yn 
sicrhau yn bendant na fyddai iddo farw hyd nes 
byddai y grefydd Wahabaidd wedi ei pherffaith 
sefydlu dros holl Arabia. Y mae'r gwr hwn 
yn ymweled â Mahomed ddwy waith yr wythnos, 
gan ymgynghori âg ef ar bob pwnc crefyddol, a 
derbyn gorchymyn oddiwrtho i anfon milwyr 
allan i wahanol barthau. 


Y mae eu gallu a'u hawdurdod hwynt wedi , 


cynyddu i'r fath raddau, fel y gellir dywedyd 
fod holl Arabia wedi ei darostwng iddynt; ac y 
fath yw golwg eu canlynwyr arnynt, fel y maent 
wrth fyned i ryfel yn mynu trwyddedau gan- 
ddynt at borthorion Paradwys, y rhai a hongiant 
am eu gyddfau, ac yna ant yn mlaen yn y modd 
mwyaf gwrol yn erbyn y gelyn. 

Er fod y Wahabiaid wedi crynhoi cyfoeth mawr, 
eto y maent yn dra syml yn eu dull, a chymedrol 
yn eu dymuniadau. Eisteddant yn ddifalch ar y 
llawr, gan ymfoddloni ar ychydig ffrwythau math 
o balmwydden yn fwyd, a chochl eang yn wisg 
a gwely dros ddwy neu dair blynedd. Eu ceffylau 
ydynt o'r hiliogaeth Wir-nejidaidd, o achau holl- 
ol hysbys; o'r rhai ni oddefanti gymaint ag un 
gael ei ddwyn aÌlan o'r wlad. Oddigerth dinas- 
oedd Muscat, Mecca, a Medina, y mae'r Wahab- 
iaid mewn meddiant o holl Arabia. Ymgadwas- 
ant dros amryw flynyddoedd rhag ymosod ar y 
dinasoedd santaidd; ond yn ddiweddar, yn cael 
eu cynhyrfu gan y Twrciaid, danfonodd Abd al 
Aziz fyddin luosog, tan lywyddiad ei fab, i'r dir- 
iogaeth santaidd, yr hwn, wedi llosgi a_ difrodi y 
wlad, a aeth i Mecca, ac a ddinystriodd lawer o'i 
beddau a'i chreiriau. Wedi hyny aeth yn mlaen 
i Jedda, ac a osododd warchae ar y ddinas hono. 


Cymerodd y Shereef noddfa yn uniongyrchol ar 
fwrdd llong ag oedd wrth angor yn y Mor Coch ; 
ac wedi i'r dinasoedd gytuno i dalu swm mawr o 
arian, y Wahabiaid a aethant yn mlaen i Oman. 
Yn fuan wedi eu dyfodiad i'r dalaith hono unodd 
brawd ymerawdwr Muscat, yr hwn oedd wedi 
cofleidio y grefydd Wahabaidd â hwynt, o tan yr 
enw Imam al Mussulmeen, (archoffeiriad y Mus- 
suliaid,) ac yn ebrwydd cymhellodd drigolion yr 
boll wlad agored i-ganlyn ei esiampl, gan gof- 
leidio'r ffydd newydd. Mewn canlyniad y maent 
wedi tori eu cynghrair â'r ymerawdwr, awdur.lod 
yr hwn a gyfyngir yn awr o fewn terfynau dinas 
Muscat a'i chyffiniau. 

Oddiamgylch y pryd hwn, byddin y Wahab- 
iaid, (yn cynwys weithiau o haner cant i bedwar 
ugain a deg o filoedd,) a wanychwyd yn ddirfawr 
trwy'r haint a'r frech wen. Terfynodd rhyfel- 
gyrch 1812, pa fodd bynag, yn ei ffafr; ond 
yn gynar y flwyddyn ganlynol cafodd ei 
gorchfygu gan Bacha yr Aifft, a_ chafodd 
awdurdod y Prif Signor ei hadsefydlu yn Mecca 
a Medina. Arswydir y Wahabiaid, pa fodd 
bynag, o hyd fel ysbeilwyr, a dywedir eu bod yn 
gryf iawn yn Arabia Ddedwydd, lle y mae gan- 
ddynt finteioedd sefydlog wrth yr holl ffynonau, 
y rhai a godant dreth ar yr holl fasnachwyr a 
ymdeithiant y ffordd hono. Cafodd mintai o 
ddeuddeg cant, y rhai a wnaethant beth terfysg, 
eu cigyddio er ys ychydig o flynyddoedd yn ol; 
a'r rhai hyny o honynt a ddiangasant ar y cledd- 
yf, a drengasant o syched yn y diffaethwch. 

WALDENSIAID, trigolion dyffrynoedd heirdd 

a hyfryd yr Alpau, rhwng yr Ital a Provence, y 
rhaia gadwasant eu hunain i raddau mawr- 
ion yn ddihalog mewn athrawiaeth a dysgybl- 
aeth, yn oesoedd tywyll Pabyddiaeth, ac yn am- 
ser y Diwygiad, a gyfrifwyd yn mhlith y Pro- 
testaniaid.. Yn nghylch tarddiad eu henw y mae 
cryn amrywiaeth barn yn mhlith dysgedigion. 
Myn llawer ei fod yn tarddu oddiwrth un Pedr 
Waldo, neu Valdo, Masnachwr o Lyons, yn y 
ddeuddegfed ganrif, yr hwn ydoedd yn un o'u 
blaenoriad a'u noddwyr. Ond gan fod eu hanes 
yn cael ei holrhain gryn lawer yn mhellach yn 
ol na'r amser hwnw, y mae amryw o'r farn fod 
yn llawer tebycach iddo ef gymeryd ei enw oddi- 
wrthynt hwy, nac ìddynt hwy oddiwrtho ef, 
Vallìs yw'r gair Lladin am ddyffryn, ac oddi- 
wrth hwnw y mae'r gair Seisnig Malley ; y gair 
Ffrengig ac Yspaenaidd, alle; y gair Italaidd, 
Faldesi; y gair Isellmynaidd, /alleye; a'r geiriau 
Talaethol, Mauc, Vandois; a'r geiriau Eglwysig, 
Valdensiaid, Ualdensiaid, neu Waldensiaid, yn 
tarddu. Tebyg gan hyny mai arwyddocad yr 
enw Waldensiaid yw trigolion y dyffrynoedd, sef 
dyffrynoedd yr Alpau, neu Piedmont, 
, Yn hanes Eglwysi Piedmont y mae y dysged- 
ig Dr. Alix yn tystiolaethu, “ Fod esgob Rhuf- 
ain wedi cynyg dros fwy na thri chant o flynydd- 
oedd i ddarostwng eglwys Milan dan ei lywydd- 
iad; ac o'r diwedd i achos Pabyddiaeth brofi yn 
rhy gryfiddi ac i'r eglwys, (yr hon a blanwyd 
gau un o'r dysgyblion,) a'r gweinidog, yn hy- 
trach nag addef llywodraeth y Pab, encilio i 
ddyffrynoedd Lucerne ac Angroge; ac felly idd- 
ynt gael eu cyfenwi Mallensiaid, Waldensiaid, 
neu Drigolion y Dyffrynoedd. 


WAH 821 WAH 


2. Bod Crist 
wedi ei addaw i'n tadau, y rhai a dderbyniasant 
y gyfraith, fel trwyddi y canfyddent eu hanghyf- 
iwnder a'u hanallu, ac felly y byddai iddynt 
awyddu am ddyfodiad Crist i wneyd cymod dros 
bechod, ac i gyflawni y gyfraith. 3. I Grist 
gael ei eni yn yr amser gosodedig gan y Tad; 
hyny yw yn y pryd yr oedd pob anwiredd a 
phechod wedi tra-amlhau, modd y gallai ddangos 
gras a thrugaredd i ni, gan ei fod yn ffyddlon.— 
4. Mai Crist yw ein bywyd, y gwirionedd, ein 
heddwch, a'n cyfiawnder; ac mai efe hefyd yw 
ein hathraw, ein heiriolwr, a'n hoffeiriad, yr hwn 
a fu farw er iechydwriaeth pawb a gredant, ac a 
adgyfododd er ein cyfiawnhad. 5. Nad oes un 
cyfryngwr nac eiriolwr gyda Duw y Tad, ond 
Crist yn unig. 6. Nad oes ond daule ar ol y 
fuchedd hon; un i'r gwaredigion, a'r llall i'r 
damnedigion. 7. Nad yw y gwyliau, gwylnosau 
y saint, y dwfr santaidd, ymataliad oddiwrth gig 
ar ddyddiau arbenig, ac yn neillduol yr offeren, 
amgen dychymygion dynion; ac y dylid ymwrth- 
od â hwynt, 8. Mai arwyddion pethau santaidd, 
arwyddion allanol o ras anweledig, yw sacra- 
mentau: mai buddiol yw i'r ffyddloniad arferyd 
y cyfryw arwyddion neu ffurfiau allanol; ond 
eto nad ydynt yn hanfodol er iechydwriaeth. 9. 
Nad oes neb rhyw sacramentau eraill, amgen 
bedydd a swper yr Arglwydd. 10. Mai ein 
dyledswydd yw anrhydeddu'r awdurdodau gwlad- 
ol trwy ymostyngiad, ufydd-dod parod, a thaliad 
treth. Yn mherthynas i ddeiliaid bedydd, yr 
oeddynt yn gwahaniaethu yn eu golygiadau fel 
Cristionogion y dyddiau presenol, 

Herwydd dwyn y dystiolaeth ardderchog hon 
yn erbyn eglwys Rhufain, bu y bobl dduwiol 
hyn dros ganoedd o flynyddoedd, yn ddarostyng- 
edig i'r erlidiau creulonaf; ac yn y drydedd ganrif 
ar ddeg sefydlodd y Pab groes ryfel yn eu her- 
byn, a chawsant eu herlid gyda chynddaredd 
hollol ddieflig. Eu hegwyddorion pa fodd bynag 
a brofasant yn anorchfygol; ac yn amser y di- 
wygiad cawsant eu cyfrif yn mhlith y Protestan- 
iaid, â'r rhai y cytunent mor hollol mewn athraw- 
iaeth. Ond yny ddwyfed ganrif ar bymtheg, 
ad-enynwyd tân erledigaeth yn eu herbyn, trwy 
greulondeb Lewis XIV. 

Ar ad-sefydliad Ordinhad Nantz, trengodd 
pymtheng mil o honynt yn ngharcharau Pignerol, 
heblaw y lluoedd a fuont feirw rhwng y mynydd- 
oedd. Derbyniasant, pa fodd bynag, ddiffyniad 
a chymorth galluog Brydain, tan deyrnasiad 
Gwilym III. Ond eto, o hyd, parhaodd Ty 
Saxony i'w trin hwynt fel hereticiaid, a chawsant 
eu gorthrymu trwy amrywiol o ordinhadau 
crenlon. 

Pan y darostyngwyd Piedmonti Ffrainc, yn 
1800, gosododd y Llywodraeth Ffrengig (ar yr 
hon yr oedd Bonaparte yn Brif Lywydd) hwynt 
yn yr un sefyllfa o oddefiad a phawb o'i deiliaid, 

ôI 


i Arglwydd William Bentwick gyfryngu, cafodd 
yr hen ordinhadau erledigaethus eu hadnewyddu 
yn eu herbyn yn y flwyddyn 1814; ac er na 
chawsant eu gwneuthur, fel cynt, yn ddarostyng- 
edig i dân a ffagodau, eto cafodd eu haddoliad ei 
atal, a chawsant hwythau eu difeddianu o'u holl 
alwedigaethau bydol; ac oni buasai amgylchiad 
rhagluniaethol arbenigol buasent yn ddeiliaid 
galanastra gyffredinol. 

Er y pryd hwnw ymwelwyd â hwynt gan am- 
ryw Saeson duwiol a haelionus; a chyfrifir eu 
bod oddiamgylch 19,710 o rif, heblaw oddeutu 
haner cant o deuluoedd yn Turin. 

Mewn modd addas y mae Mr. Milner yn cy- 

sylltu y bobl hyn â'r Cathariaid a Phauliaid y 
seithfed ganrif; y rhai yn benaf oeddynt yn cyf- 
aneddu yn nyffrynoedd Piedmont; a'r rhai, (yn 
ol ei hanesyddiaeth werthfawr ef,) yn y ddeu- 
ddegfed ganrif, a dderbyniasant ychwanegiad 
mawr, trwy lafur dysgedig, a sel dduwiol Pedr 
Waldo, gwr duwiol, o ddysgeidiaeth anghyffred- 
in, yn mhlith lleygion yr amser hwnw. Gwedi 
i'w feddyliau gael eu troi at grefydd, mewn can- 
lyniad i farwolaeth ddisymwth cyfaill, ymrodd- 
odd i fyfyrio'r ysgrythyrau; ac yn ol tystiol- 
aeth Mr. Milner, efe ydoedd y cyntaf oll yn 
ngorllewin Ewrop, a gyfieithodd y Beibl i iaith 
ddiweddar. Yr oedd Waldo yn gyfoethog, ac 
efe a ddosbarthodd ei feddianau rhwng y tlodion, 
a chydag ef fara'r bywyd, yr hyn a'i hanwyl- 
odd yn fawr i'r radd iselaf. Tebygol mai eu 
hychwanegiad mawr, mewn canlyniad i'w ym- 
drechion ef, a ddyg ar y bobl dduwiol hyn, groes 
ryfel (crusade,) ddychrynllyd y ganrif ganlynol. 
Cymerodd hyn le yn hollol ar gyfrifeu golygiad- 
au crefyddol cyfeiliornus yn ol barn eu gelynion ; 
canys y mae eu herlidwyr eu hunain yn dwyn 
tystiolaeth i burdeb eu buchedd, a'u hymddyg- 
iadau. : 
““ Adnabyddir yr hereticiaid hyn (medd un o 
swyddogion y Chwiliadlys, geiriau yr hwn a ad- 
roddir gan Usher,) wrth eu moesau a'u hym- 
ddygiad; canys y maent yn rheolaidd ac addas 
eu hymarweddiad: ymgadwant rhag pob ym- 
ddangosiad o falchder yn eu gwisgoedd: y maent 
yn ddiwair, yn gymedrol, a sobr; nid ydynt yn 
llafurio i gasglu meddianau bydol; ymataliant 
oddiwrth ddigofaint; ac hyd y nod wrth weithio 
y maent naill ai yn dysgu neu addysgu.” Seisyl- 
lius, ysgrìfenydd Pabaidd arall, a ddywed am 
danynt, “A gadael heibio eu heresi, y maent yn 
byw bywyd purach na Christionogion eraill.” 
Liclentenias, Mynach Dominicaidd, a ddywed, 
“€ Mewn moesau ac ymddygiad y maent yn dda: 
mewn geiriau yn gywir; mewn cariad brawdol 
yn unol; ond mewn ffydd yn anniwygiadwy, a 
ffiaidd, fel yr ydwyf eisioes wedi dangos yn fy 
nhraethawd.” 

'Tra rhyfedd, pa fodd bynag, yw tystiolaeth 
Reinerus, Chwiliadwr, yn yr unfed ganrif ar 
ddeg:—“ O'r holl bleidiau a fu, neu sydd yn 
bod, nid oes un yn fwy niweidiol i'r eglwys, sef 
eglwys Rhufain,) na hon; yn 1. Herwydd ei 
bod yn henach na'r lleill oll. Dywed rhai ei bod 
er amser yr apostolion. 2. Herwydd ei bod yn 
fwy cyffredinol. Nid oes braidd un wlad nad 
yw y blaid hon ynddi. 3. Herwydd fod yr holl 


WAL 


CEL ——————————  '* 


hereticiaid eraill yn cyfftoi ein harswyd, trwy | 
fawredd eu cableddau yn erbyn Duw; ond y | 


mae gan y rhai hyn ymddangosiad golygus o 
dduwioldeb, gan eu bod yn ymddwyn yn gyfiawn 
ger bron dynion, yn credu yn hollol iawn am 
Dduw, a hell erthyglau y credo.” 

WALKERIAID, canlynwyr Ioan Walker, 
cyfaill o Goleg y Drindod. yn Nulyn (Dublin,) 
gwr tra dysgedig, yn neillduol yn yr ieithoedd ; 
a'r hwn a enciliodd o'r eglwys wladol yn 1803, 
ac a ddaeth mewn canlyniadi fod yn flaenor plaid 
fechan, yr hon a gyfarfyddir yn y chwaer ynys, 
ac mewn rhai lleoedd eraill. 

Y brif eglwys berthynol i'r Walkeriaid yw yr 


hon sy'n cyfarfod yn heol Stafford, yn Nulyn, | 


yn cynwys oddeutu chwech ugain a deg o aelod- 
au. Y mae yn perthyn iddynt hefyd ddeg neu 
ddeuddeg o eglwysi llai, yn ngwahanol barthau'r 
Iwerddon, sc un yn Nghaerludd, yn cyfarfod yn 
heol Portsmouth, Lincoln's Inn Fields. Ond 
y mae yn deilwng o sylw, pa fodd bynag, yn ol 
eu golygiadau hwy, fod dau neu dri o ddysgybl- 
ion yn cydgyfarfod mewn undeb, mewn unrhyw 
le, yn eyfansoddi eglwys Crist yn ylle hwnw. 
Sicrheir fod uwchlaw. deuddeg o weinidogion 
wedi ymadael â chyfundeb yr eglwys wladol, ac 
uno: â'r Walkeriaid. 

Gyda golwg ar eu daliadau, credant yn yr oes 
Gristionogol gyntefig fod yr holl Gristionogion 
trigianol yn unrhyw le wedi eu cysylltu yn un 
frawdoliaeth yn yr undeb agosaf â'u gilydd; ac 
fel yr oedd eu prthynas â'u gilydd wedi ei syl- 
faenu yn hollol ar yr un efengyl apostolaidd, felly 
hefyd ei bod yn cael ei llywodraethu yn gyfan- 
gwbl gan y gorchymynion a draddodwyd gan yr 
apostolion; ac o ganlyniad fod pob ymadawiad 
o eiddo Cristionogion proffesedig oddiwrth y cyf- 
ryw reol, yn tarddu oddiar anffyddlondeb i frenin 
Sion, ac anufydd-dod i'r gair apostolaidd, awdur- 
dod vr hwn sy hollol ddigyfnewid, ac yn gwbl 
annibynol ar droadau yr amseroedd, cyfnewidiad 
defodau gwahanol genhedloedd, ac ordinhadau 
deddf roddwyr y byd hwn. 

Daliant hwy fod yr unig wîr Dduw yn cael ei 
ddatguddio i ddynion yn unig yn efengyl ei Fab 
ef Iesu Grist, ac yn cael eî adnabod yn unig gan 
y rhai sy'n credu y dystiolaeth ddwyfol ddat- 
guddiedig yno; mai eilunaddoliaeth yw pob 
gwybodaeth, crefydd, neu dduwioldeb arall, gan 
nad yw gwrthrych y ffydd a'r addoliad amgen 
dychymyg yn ymenydd yr addolwr; mai gogon- 
iant gwahaniaethol yr efengyl yw ei hamlygiad 
o weithrediad perffeithrwydd cyfiawnder, a pher- 
ffeithrwydd irugaredd, yn y cysylltiad agosaf a'r 
cyd-gordiad mwyaf yn ngyfiawnhad yr annuw- 
iol trwy'r iawn; bod holl awyddfryd ac ymgais 
y pechadur i wneuthur neu feddianu dim, i'r 
dyben i effeithio eì heddwch â Duw, yn cyf- 
odi oddiar annuwioldeb ei galon, yn arddeÌwi 
iddo ei hun y gwaith yr hwn y tystiolaethodd 
Mab Duw ei fod wedi eì orphen ar y groes; bod 
maddeuant, cymeradwyaeth, a_ bywyd tragy- 
wyddol, yn dyfod i bechaduriaid —yr euocaf, fel 
y cyfryw, ac yn cael eu sicrhau ìi gredinwyr; bod 
iechydwriaeth yn dyfod, nid yn unig heb ei 
cheisio, ond hefyd, mewn gwrthwynebiad i holl 
anwybodaeth a gwrthryfelgarwch y pechadur; a 
bod yr unig obaith da a sicr, gyda golwg ar 


grediniaeth o dystiolaeth yr efengyl, ac nid oddi- 
wrth unrhyw olygiad ffafriol o unrhyw wahan- 


| iaeth tybiedig rhwng credinwyr a'r pechaduriaid 


gwaethaf. Yn ol eu darluniad hwy nid yw ffydd 
na mwy na llai ne chrediniaeth o'r pethau a ddat- 
guddir yn yr ysgrythyrau i bawb, nac edifeirwch 
amgen y meddwl newydd a genhedlir trwy y cyf- 
ryw grediniaeth. Ystyriant hwy y ddau fel gwaith 
Duw yn uuig yn ei bobl; a honant mai trwy ei 
air datguddiedig y mae ysbryd Duw yn gweithio 


| ynddynt hwy ewyllysio a gweithredu; mai Duw 


yw unig awdwr a gweithredydd pob peth sydd 


dda, a bod pob peth ag sy'n deilliaw oddiwrth 


y pechadur ei Aun, yn gystal ar ol, a chyn ei 
ddychweliad, yn hanfodol ddrwg. 

Haerant hwy y bydd holl ddeiliaid teyrnas 
Crist ar y ddaear, hyd ddiwedd amser, yn bobl 
ddirmygus a gorthrymedig, a hyny mewn hollol 
gyfartalwch i'r graddau y byddo gwir gymeriad 
ei ddysgyblion ef yn cael ei amlygu ynddynt. Y 
maent yn ffìeiddio ffugiadau gweinidogion pob 
enwadau, gan eu hystyried hwy fel blaenoriaid 
swyddol yr holl lygriadau, y rhai o tan enw 
Cristionogaeth, ydynt wedi gorchuddio holl wled- 
ydd Ewrop. Ystyriant eu gilydd megys un yn 
Nghrist, ac mewn hollol gydraddoldeb gyda 
golwg ar achosion ei deyrnas ef. Y maent yn 
ystyried gosod meddianau bydol o'r neilldu, gyda 
golwg ar angen dyfodol, personol, neu deulu- 
aidd, yn beth hollol mor anghyfreithlon ag yw 
atal cyfranu yr hyn a feddianir genym tuag at 
angenrheidiau brodyr tlodion. 

Cyfarfyddant ar y dydd cyntafo'r wythnos gof- 
iomarwolaeth Crist. iuno mewn mawl a gweddi ; 
i anog a chynghori y naill y llall fel brodyr yn 
ol eu hamrywiol ddoniau a galluoedd ; i gyfranu 
at angenrheidiau'r tlodion; ac i dystiolaethu eu 
serch brawdol y naill at y llall, trwy gusan 
cariad. Y maent yn trin dysgyblaeth yn yr un 
cyfarfod cyhoeddus. Credant fod swydd Aenur- 


daid neu arolygwyr yn ysgrythyrol; ond nad yw 


yn gynwysedig yn ngweinyddiad ordinhadau, (yr 
hyn, yn flaenorol i sefydliad henuriaid, a ddichon 
i unrhyw frawd ei gyflawni,) eithr mewn arolyg- 
iad y gwyliadwrus, a rhoddiad esiampl i'r aelodau 
eraill. Ymwrthodant â phob math o gymundeb 
â phob rhyw gyfundebau crefyddol eraill; heb 
ystyried neb personol yn eu lleoedd addoliad yn 


addolwyr, oddigerth y rhai hyny yn unig a. 


fyddont mewn undeb â hwy. Herwydd hyn 
cymhwysir yr enw Ymwahanwyr (Separatists) 
atynt; yr hwn hefyd a arddelant hwy eu hun- 
ain. 

Yn mhlith pynciau eraill o ufydd-dod dyoddef- 
ol a diwrthrynedd (passive obedience and non- 
resistance,) a honir mewn modd caeth gan y corff 
hwn. Y mae gwrthod cymeryd llw yn un o'r 
rhai blaenaf a phenaf. Mewn canlyniad i hwn 
cawsant eu darostwng i amryw golledion a dir- 
wyon trymion; ac yn hytrach na halogi eu cyd- 
wybodau, darostyngasant eu hunain i anfanteision 
llawer mwy anoddefus na'r rhai a_osodid arnynt 
gan eraill. Ychydig amser yn ol chwech o hon- 
ynt, y rhai oeddynt mewn sefyllfaoedd o elw ac 
ymddiried yn Arian-dy yr Iwerddon, (o ba rai 
yr oedd rhai yn feddianol o deuluoedd lluosog, 
hollol ymddibynol arnynt am eu bywioliaeth,) a 


—————— 


es 


WAL 


823 


WAR 


ddiswyddwyd ar unwaith herwydd gwrthod 
cymeryd llw, yr hwn a_ weinyddid yn flynyddol 
yn y sefydliad. Yr oedd un o honynt wedi bod 
dri deg pedwar o flynyddoedd yn ysgrifenydd yn 
yr Arian-dy, a'i wallt wedi gwynu yn y cyflawn- 
iad ffyddlon o'i ddyledswyddau ; ac eto yn bedwar 
ugain oed cafodd ei droi o'i swydd, herwydd 
gwrthod eymeryd y llw, a hyny heb dderbyniad 
dogn flynyddol swyddogion methedig gan oedran. 
Rhai o honynt a fforffetiasant haner taliad, ac 
eraill a ddirwywyd ac a garcharwyd. _ Dros beth 
amser gweithredasant yn dawel ar egwyddor di- 
wrthrynedd, (momn-resisiance,) Ond o'r diwedd 
penderfynasant i anfon deisebau i'r senedd; yr 
hyn hefyd a barhasant i'w wneyd yn flynyddol, 
hyd nes o'r diwedd i weithred gael ei chaniatau 
yn eu ffafr, yn cynwys estyniad iddynt hwy, o'r 
un fraintag a ganiatawyd i'r cyfeillion a'r Brodyr 
Unol, er ys amryw flynyddoedd yn ol; sef der- 
byniad eu sicrhad pwysig yn llellw. Parodd y 
mynych arferiad o'r gair Ymwahanwyr (Separ- 
a£isis,) ar y ddadl seneddol ar achlysur sefydliad 
y weithred rag-grybwylledig, i rai ddychymygu 
ei bod yn golygu yr Ymneillduwyr yn gyffredin- 
ol. Ond nid oedd un saili feddwl felly; gan 
mai'r Walkeriaid yn unig oeddynt ei gwrthrych. 
— Con. Mag., January, 1839, pp. 41—43. 
WALTON BRIAN, cyhoeddwr y Beibl Aml- 
ieithog, (Polyglot Bible,) a anwyd yn-Cleave- 
land, yn Nhrydeddbarth Gogleddol (North Rid- 
ing,) swydd Caerefrog, yn y ílwyddyn 1600. Ar 
y cyntaf cafodd ei dderbyn i Goleg Magdalen, ac 
wedi hyny ei symud i dy Pedr ( Peierhouse,) yn 
Nghaergrawnt, lle y cafodd ei raddio yn Athraw 
y Celfyddydau, yn 1623. O amgylch yr amser 
hwnw bu yn cadw ysgol, ac yn gwasanaethu fel 
curad yn swydd Suffolk, o bale y symudodd i 
Gaerludd, lle y bu dros ychydig yn byw tan Mr. 
Stock, periglor Allhallows, yn yr heol Lydan. 
Ar ol marwolaeth Mr. Stock, cafodd ei anrhegu 
â pherigloriaeth St. Martin Orgar yn Nghaer- 
ludd, a Sandon yn Essex; yr olaf a dderbyniodd 
yn 1635. Yn y flwyddyn 1639 cafodd ei raddio 
yn ddoctor duwinyddiaeth; pan y cafodd ei 
wneuthur yn Brebend St. Paul, ac yn gaplan i'r 
brenin. Ar doriad allan y rhyfel gwladol, cafodd 
ei wysio gan y senedd fel troseddwr, ei orfodogi 
ofywioliaeth St. Martin Orgar, ei ysbeilio, a'i 
yru ar ffo; ond pa un a aeth yn uniongyrchol i 
Rhydychain, neu i'w fywioliaeth arall, i Sandon, 
yn Essex, nid ydym yn gwybod. O'r olaf, pa 
fodd bynag, y cafodd yn ebrwydd ei ddifeddianu, 
ac wedi ei drin yn greulawn, cafodd ei orfodi i 
ymofyn noddfa am ei fywyd; mor elyniaethus 
oedd y blaid seneddoliddo, herwydd ei sel dros 
yr eglwys a'r brenin. Wedi encilioi Rydychain, 
cafodd ar y deuddegfed o Awst, 1645 eì gorffoli 
yn y Brif-ysgol, pan y ffurfiodd y cynllun ar- 
dderchog o gyhoeddi y Beibl amlieithog, yr hwn 
trwy gynorthwy amrywiol wyr dysgedig, a gy- 
hoeddodd, yn 1657, yn chwe chyfrol unplyg, 
rhagymadrodd ac atodiad y gorchwyl anfarwol 
hwn a gawsant eu gwrthwynebu gan y Dr. Ioan 
Owen, yn 1609, mewn “'“ystyriaethau,” &c., y 
rhai a atebwyd gan Dr. Walton mewn llyfryn 
wythplyg, tan yr enw '' Yr ystyriwr yn cael ei 
ystyried,” &c, Ar ol yr adferiad cafodd yr an- 
rhydedd o gyflwyno y Beibl Aml-ieithog i Siarl 


ÍI, yr hwn a'i gwnaeth yn gaplan cyffredin, ac 
ynr ebrwydd wedi hyny a'i dyrchafodd i esgob- 
aeth Caerlleon Gawr. Yn Medi, 1661, aeth i 
gymeryd meddiant o'i esgobaeth, ac ar y ffordd 
cyfarfuwyd âg ef, a chafodd ei dderbyn gan y 
fath luaws o foneddigion, offeiriaid, a milwyr, a 
chyda'r cyfryw floeddiadau oddiwrth y werinos 
ag na welwyd o'r blaen yn y wlad hono ar y fath 
achlysur; a gellir ychwanegu nad oedd yn cytuno 
fawr â chymeriad yr efengyl! _ Ni pharhaodd yr 
anrhydedd hwn pa fodd bynag ond ychydig, 
canys yn mhen dau fis wedi ei ddychweliad i 
Gaerludd bu yr esgob farw yn eì dy yn heol 
Aldersgate, ar y nawfed dydd ar hugain o Dach- 
wedd, a chafodd ei gladdu yn egiwys St. Paul, 
lle y mae cof-adail, ac ysgrif Ladinaidd arno, 
wedi ei godi i'w anrhydedd.” 
WARBURTON—Gwilym Warburton, esgob 
Caerloyw, Prelad Seisnig o'r galluoedd mwyaf, 
a anwyd yn Newark ar Trent, yn swydd Not- 
tingham, Rhagfyr, 1691. Ei dad oedd Sior 
Warburton, cyfreithiwr ac ysgrifenydd y dref 
hono; a'i fam ydoedd ferch Gwilym Hobman, 
un o Henuriaid (aldermen,) yr un lle. Derbyn- 
iodd yr esgob ei addysg cyntefig tan olygiad Mr. 
Weston, y pryd hwnw athraw Ysgol Okeham, 
yn swydd Rutland. Cafodd ei fwriadu ar y cyntaf 
i'r un alwedigaeth a'i dad a'i daid ; ac o ganlyn- 
iad sefydlwyd ef yn ysgrifenydd gyda chyfreith- 
ìwr, lle yr arosodd yno hyd nes bod yn addas i 
gymeryd y swydd ei hunan. Y pryd hwnw 
cafodd ei dderbyn i un o lysoedd yr Orllewin 
Fynachlys (JWestminster,) a thros rai blynydd- 
oedd, parhaodd i weithredu fel cyfreithiwr ac 
erlyniedydd, yn ei dref enedigol. I arbenigrwydd 
ei ddygiad i fyny y gellir priodoli llawer o arben- 
igrwydd cymeriad Warburton. Ar y cyntaf nid 
oedd amgen cyfreithiwr taleithiol, anenwog, ang- 
hyfarwydd ym nysgyblaeth reolaidd myfyrdod 
athrofaol, a phan y cyfododd i sylw gwrthododd 
anrhydedd athrofaol cyffredin, ac yn y rhan ddi- 
lynol o'i fywyd amlygodd anhotffder mawr at 
ddysgyblaethwyr rheolaidd dysgeidiaeth; ac ar 
unwaith ei hyfrydwch a'i ymffrost ydoedd cywil- 
yddio teithwyr llwybr cyffredin dysgeidiaeth, 
trwy ysgolheigdod aneglur, a pheri syndod i 
goleddwyr egwyddorion a gosodedigaethau sef- 
ydledig trwy ymosod arnynt â rhesymau mor 
gedyrn ac arbwylleb (Jogie) mor rymus ag oedd- 
ynt yn ddigynllun ac eofn. Ei ddysgeidiaeth a'i 
alluoedd meddylgar a gawsant eu sefydlu yn 
gyfartal, heb cynorthwy; a charai ddangos fel 
yr oedd eì fywiogrwydd meddylgar cynhenid yn 
gorchfygu polyanhawsterau. O'r un ffynhonell 
y tarddai rhagoriaethau a diffygion ei gymeriad. 
Crybwyllir gan ysgrifenydd teg ei fod dros 
beth amser yn rhaglaw mewn ysgol; ond hyn 
sy sicr, i'w waith cyntaf ymddangos yn 1724, 
tan y cyfenwad “' Cyfieithiadau amrywiog mewn 
prydyddiaeth a rhyddiaeth, allan o weithion 
beirdd, areithwyr, a haneswyr Rhufeinaidd,” sef 
Cesar, Pliny, Claudian, ac eraill. Cafodd y 
gwaith hwnw ei gyflwyno i'w noddwr boreuol, 
Syr Robert Sutton; ac ymddengys iddo osod 
sylfaen i'w ddyrchafiad eglwysig dilynol. Y pryd 
hwn golygir nad oedd efe wedi ymadael â'i alw- 
edigaeth; ond sicr yw na ddarfu iddo barhau 
ynddi yn hir wedi hyny. Yn 1727 cyhoeddwyd 


WAR 


824 


ei ail waith, tan y cyfenwad '“ Ymofyniad Beirn- 
iadol ac Athronyddol i Achosion Rhyfeddodau a 
Gwyrthiau, fel y maent yn cael eu hadrodd gan 
Haneswyr, &c.;” a chafodd hwn hefyd ei gyf- 
lwynoi Syr Robert Sutton. _ Yr oedd efe y pryd 
bwn mewn urddau; ac ary y 25ain o Awst, 1728, 
cafodd yr anrhydedd o fod yn llechres y rhai a 
wnaethpwyd yn athrawon y Celfyddydau yn 
Nghavrgrawnt, ar ymweliad y brenin â'r Brif- 
ysgol hono. Yn Mehefin, yr un flwyddyn cafodd ei 
anrhegu gan Syr Robert Sutton â pherigloriaeth 
Burnt Broughton, yn esgobaeth Lincoln, yr hon 
ydoedd yn werth £200 yn flynyddol, ac a gadw- 
odd dros ei holl fywyd. Treuliodd ran fawr o'i 
fywyd dilynol yn y lle hwnw; lle y cysegr- 
odd ei hun yn hollol at ddysgeidiaeth, ac y 
cynlluniodd ac y cyflawnodd rai o'i weithion 
mwyaf gorchestol. Amryw flynyddoedd a aeth- 
ant heibio wedi i Mr. Warburton dderbyn y 
y fywioliaeth hon, cyn iddo ymddangos eilwaith 


yn y byd fel ysgrifenydd. Yn 1736, dadsuddodd | 


allan o aneglurdeb cymhariaethol bywyd anghy- 
oedd i sylw'r byd. Y cyhoeddiad nesaf, yr hwn 
a'i henwogodd ef, a ymddangosodd yn awr tan 


y cyfenwad, “Y Cysylltiad rhwng yr Eglwys a'r | 


Wlad; neu yr angenrheidrwydd a'r uniondeb o 
grefydd sefydledig a chyfraith prawf, wedi eu 
profi trwy hanfod a dyben cymdeithas wladol, 
ar sail egwyddorion cyntefig cyfraith natur a 


traethu ar gymdeithas wladol a chrefyddol; yr 
ail ar Eglwys Sefydledig ; a'r drydedd ar Gyfraith 
Prawf, yn wyth-plyg.” — Yn ei ddiwedd yr oedd 
hysbysiad yn nghylch cysawd “dwyfol genad- 


hwnw wedi myned yn mhell yn mlaen. 

Yn y gwaith olaf yn gystal a gweithion eraill 
y mae Mr. Warburton yn golygu ymneillduaeth 
oddiwrth ei syniadau anwylaidd ef, yn fai o'r 
lliw dyfnaf; ac yn ceryddu yr holl anghydffurf- 
wyr â'r eilun a osodwyd ìi fyny ganddo yn y 
modd mwyaf di-drugaredd â chospedigaethau a 
dirwyau. Cyhoeddwyd y gyfrol gyntafo “ Ddwyf- 
ol Genadwriaeth Moses,” Ionawr, 1737-8, yr 
hon, fel y dywed ei hawdwr, “Sydd yn ar- 


iad allan athrawiaeth gwobrwyon a chosbedig- 
aethau dyfodol yn yroruchwyliaeth Iuddewaidd,” 
yn chwech llyfr. Cynhyrfodd y gwaith hwn am- 
rywiol o atebion; ac ar ddyrchafiad cyntefig ei 
Awdwr yn y byd dysgedig, dechreuodd rhyfel 
cyffredinol, yr hwn a gyhoeddwyd yn ei erbyn. 
Prin y gallasid ameu na buasai ei ysbryd ne- 
wyddiadol ac anghyfdybol (innovlling and para- 
doxial) ef, yn cenhedlu iddo lawer o wrthwyneb- 
wyr; ond mal pe buasai eì gysodau yn bynciau 
a gredid yn sefydlog, yr oedd ef yn trin pob ym- 
adawiad oddiwrthynt fel ymadawiad â'r gwirion- 
edd ei hun; ac yn anoddefol o wrthwynebiad, 
byddai yn tori allan mewn her ddigofus yn erbyn 
eì wrthwynebwyr, ac yn eu frais-orchuddio â 
chenllif o groesaniaeth (scwrril4y) wedi ei gyf- 
nerthu â grym rheswm anghyfartal, a pharod- 
rwydd arabedd. Mewn atebiad i'r ymosodiad- 
au cyntaf ar ' Ddwyfol Genadwriaeth Moses,” 
cyhoeddodd, yn mhen dau fis Ddiffyniad i 
Awdwr Dwyfol Genadwriaeth Moses. rhag 
Gwaradwyddiadau Llythyr Boneddwr o'r Wlad 


14eg, 1737-8. 
ddangosodd ailargraffiad o “Ddwyfol Genadwr- 
iaeth Moses.” Galwai Gibbon y gwaith hwn 
“Yn gofadail ddadfeiliedig o fywiogrwydd a 
gwendid y meddwl dynol.” Yn 1741, cyhoedd- 
wyd ail gyfrol y Ddwyfol Genadwriaeth, yn 
ddwy ran, ac yn cynwys llyfrau IV. V. a'r VI.; 
ac hefyd ail argraffìad o'r “ Cysylltiad rhwng yr 
Eglwys a'r Wladwriaeth.” 

Yr oedd Dwyfol Genadwriaeth Moses wedi 
cael ei gyhoeddi yn awr er ys peth amser; ac yr 
oedd amryw atebion iddo, a. gwrthddadleuon yn 
ei erbyn, wedi ymddangos o amrywiol fanau. 
Yn 1744 trodd Mr. Warburton ei sylw at yr ym- 
osodiadau hyn ar ei waith anwylaidd; ac amddi- 
ffynodd ei hun mewn dull nad oedd yn ei ddangos 
yn feddianol ar nemawr o ostyngeiddrwydd na 
gwylder, eto oedd yn profì y gwyddai efe ddefn- 
yddio arfau dadlwriaeth gyda deheurwydd mawr. 
Ymddangosodd ei ddiffyniad cyntaf y pryd hwn 
o tan y cyfenwad, ““Sylwadau ar amrywiol Ad- 
fyfyrdodau acblysurol mewn atebiad i'r Parch. 
Dr. Middleton, Dr. Pocoke, Athraw y Siarter-dy, 
Dr. Richard Grey, ac eraill yn gwasanaethu i 
egluro amryw gyfranau yn y Ddwyfol Genadwr- 
iaeth, cyn belled ag y mae eisioes wedi ymddang- 
os, lle yr ystyrir perthynas y naill ran o honoa'r 


| llall, aca'r cwbl; yn nghyd âg atodiad yn cyn: 
ehenhedloedd, mewn tair rhan; y ílaenaf yn | 


wys atebiad i draethodyn, tan yr enw ““ Ymchwil- 
iad ail Osodiad Mr. Warburton,” yn wythplyg. 
Canlynwyd hwn y flwyddyn ganlynol â ““Sylw- 


| adau ar amrywiol Adfyfyrdodau achlysurol mewn 
| atebiad i'r Parch. Ddoctoriaid Stebing a Sikes yn 
wriaeth Moses,” ar yr hwn yr oedd efe yr amser | 


gwasanaethuiegluroachyfiawnhau y ddau draeth- 
awd yn y Ddwyfol Genadwriaeth ar y gorchym- 
yn i Abraham offrymu ei fab, ac ar natur y Dduw- 
lywodraeth; y ddwy ran, a'r olaf yn wythplyg.” 
Y ddau atebiad hyn ydynt yn cynwys y geiriau 
arwyddol hyny o ragoriaeth ymwybodol ag ydynt 
yn dynodi bron yr holl weithion a gyflawnodd ei 


“ysgrifell ef dros ysbaid y gweddill o'i fywyd. Yr 


amser hwn yr oedd y deyrnas mewn braw, yr 
hwn a achlysurwyd trwy doriad allan y gwrth- 


| ryfel yn yr Alban. Cafodd ewyllyswyr da y llyw- 


ddangos egwyddorion deist crefyddol, trwy adaw- | 


| 
| 


| 


odraeth y pryd hwnw yn angenrheidiol i ddefn- 
yddio hob ymdrech i wrthwybu y gelyn ymosodol. 
Yr offeiriaid nid oeddynt ddiffygiol yn eu rhan 
hwy; ac ni wnaeth neb o honynt fwy o wasan- 
aeth na Mr. Warburton, yr hwn a gyhoeddodd 
dair pregeth enwog ar yr achlysur pwysig. Er ei 
holl gysylltiadau uchel, ei alluoedd addefedig, ei 
barch sefydledig, parch wedi ei adeiladu ar syl- 
faen ddiysgog dysgeidiaeth, a chwedi ei ategu â 
chyflawniad addas a manwl o bob dyledswydd 
gysylltiedig â'i sefyllfa, nid oedd efe hyd y pryd 
hwn wedi cael unrhyw ddyrchafiad ychwanegol 
at yr hwn a dderbyniodd oddiwrth Syr Robert 
Sutton, yn 1728, (oddigerth Caplaniaeth Tywysog 
Cymru,) pan y cafodd ei ddewis yn unfrydol gan 
Gymdeithas Gwesty Lincoln i fod yn bregethwr 
iddynt hwy. Oddiamgylch yr amser hwn achlys- 
urodd cyhoeddiad “* Ymofyniad y Dr. Middleton 
yn nghylch galluoedd gwyrthiol,” ddadl, yr hon 


| o'r ddwy ochr a ddygwyd yn mlaen gyda brwd- 


frydedd a chwerwder mawr, ac er dianrhydedd y 


| naill a'r llall o'r pleidiau. Cyhoeddodd Mr, 
I Warburton ar yr achlysur hwn waith rhagorol, 


WAR 


825 


WAR 


wedi ei ysgrifenu gyda'r fath radd o degwch a 
thymer dda, ag nas gellir llai na galaru na bu- 
asai yn ysgrifenu ei holl weithion yn yr un modd. 
Cyfenwad y cyflawniad hwn ydoedd, “ Julian, 
neu Draethawd ar y Ddaeargryn a'r Tarddiad 
Tanllyd, yr hwn a ataliodd gynygiad yr Ymer- 
awdwr i ai) godi Teml Jerusalem; 1750, yn 
wyth plyg.” Ymddangosodd ail argraffiad o'r 
traethawd hwn, gydag ychwanegiadau yn 1751. 
Yn 1753, cyhoeddodd Mr. Warburton y gyfrol 
gyntaf o gylch o bregethau a draddodwyd yn 
Ngwestfa Lincoln, dan yr enw “ Egwyddorion 
crefydd natur a datguddiad wedi eu hagor a'u 
hegluro.” Canlynwyd y gyfrol hon y flwyddyn 
ddilynol gan un arall. Yn ei sefyllfa oedranus 
bresenol yr oedd y dyrchafiad hwnw ag y gall- 
asai ei alluoedd ei arddelwi, ond a gafodd hyd 


: yma ei gadw oddiwrtho, yn ymddangos megys 


yn dynesu ato. Medi 17, 1764, cafodd ei sef- 


7 ydlu yn un o gaplaniaid cyffredin ei Fawrbydi; 


a'r flwyddyn ganlynol cafodd ei gynysgaeddu â 
chorfywiolaeth yn eglwys gadeiriol Durham, ar 


- farwolaeth y Dr. Mangey. Oddeutu yr un pryd, 


tî; sŵ Se fc. 


i 


cafodd ei raddio yn Ddoctor Duwinyddiaeth gan 
y Dr. Herring, archesgob Caergrawnt; a chan 


' fod galwad y pryd hwnw am argraffiad newydd 


o'r Ddwyfol Genadwriaeth, efe a argraffodd y 
pedwerydd argraffiad o'r rhan gyntaf o hono, 
wedi ei ddiwygio a'i helaethu, ac a'i cyflwynodd 
ef i Iarll Hardwiche. Yn 1757, cyhoeddodd 
draethodyn dan yr enw “Sylwadau ar Draeth- 
awd Dafydd Hume, ar Hanes crefydd natur,” 
yn cynwys, mal y dywedir, sylwadau ymlenol o 
eiddo y Dr. Warburton, wrth ddarllen llyfr Mr. 
Hume, yr hwn a roddodd gymaint o dramgwydd 
i'r awdwr a wrthwynebwyd, f«l yr ystyrid cf o 
bwys digonol yn ei olwg i'w goífan yn hanes 
bychan ei fywyd. Hydref 11, yn y flwyddyn 
hon, cafodd Warburton eì ddyrchafu i ddeon- 
iaeth Caerodor; ac yn 1758, cyhoeddodd ail ran 
y Ddwyfol Genadwriaeth, yn ddwy ran, gyda 
chyflwyniad i Iarll Mansfield, yr hwn sydd yn 
teilyngu darlleniad pob dyn sydd yn ystyried 
liwyddiant cymdeithas yn achos o unrhyw bwys. 
Ar derfyniad y flwyddyn ganlynol derbyniodd y 
Dr. Warburton yr anrhydedd ag oedd mor dei- 
lwng iddo, sef ei gynysgaeddu â meitr, a'iddyrch- 
afu i esgobaeth Oaerloyw. 
20, 1760, ac ar y 30 o'r un mis, pregethodd ger 
bron Ty yr Arglwyddi. Y flwyddyn ganlynol 
cyhoeddodd “'Ddarluniad rhesymol o natur a 
dyben Sacrament Swper yr Arglwydd.” Yn 
1762, cyhoeddodd “'“ Athrawiaeth gras, neu 
swyddau a gwaith yr Ysbryd Glan, wedi eu 
cyfiawnhau oddiwrth ddirmygiadau anilyddiaeth, 
a chamddefnyddiau gau ysbrydoliaeth.” Yn 
1765, cyhoeddodd argraffiad arall o'r ail ran o'r 
Ddwyfol Genadwriaeth, fel y drydedd, y bed- 
waredd, a'r bumed gyfrol; y ddwy ran gyhoedd- 
edig yn 1655, yn cael eu hystyried fel y gyfrol 
gyntaf a'r ail. Yr argraffiad hwn a achlysurodd 
y ddadl adnabyddus rhyngddo ef a'r Dr. Lowth, 
yn yr hon y dangosodd nad oedd adgyfnerthiadau 
ei gywreinrwydd wedi eu treulio gan amser, na 
gerwindeb ei ysgrifen wedi ei dyneru gan hen- 
aint. Ar yr achlysur hwn cyhoeddwyd yr ail 
ran o Gyfrinach Epistolaiâd rhwng esgob Caer- 
loyw a'r diwcddar Broffeswr o Rydychain, heb 


Urddwyd ef Ionawr | 


unrhyw Jmprimatur, hyny yw, heb orchudd dros 
ddeddfau toredig anrhydedd a chymdeithas, 
1766, yn wyth plyg. Y flwyddyn ganlynol ym- 
ddangosodd trydedd cyfrol o'i bregethau, wedi 
ei chyflwyno i'r Arglwyddes Mansfield, yr hon, 
mewn cysylltiad a phregeth unigol a bregethwyd 
vn St. Lawrence, Jewry, Iau, Ebrill 26, 1767, 
ger bron ei Uchder Brenhinol, Edward, Duc 
Caerefrog, llywydd a blaenoriaid ysbyty Caer- 
ludd, &c., a derfynodd eilafur fel ysgrifenydd ; 
er i'w gynheddfau barhau heb amharu dros beth 
amser wedi hyny. Trosglwyddodd :€500 i Ar- 
glwydd Mansfield, y Barnwr Wilmot, a Mr. 
Siarls Yorke, ar ymddiried, i'r dyben i sylfaenu 
llith, yn ffurf cylch o bregethau, er profi gwir- 
ionedd crefydd ddatguddiedig yn gyfíredinol, a'r 
grefydd Gristionogol yn neillduol, oddiwrth gyf- 
lawniad y proffwydoliaethau yn yr Hen Desta- 
ment a'r Newydd, yn perthyn i'r eglwys Grist- 
ionogol, yn neillduol dirywiad Rhufain Bab- 
aidd. [I'r sefydliad hwn yr ydym yn ddyledus 
am bregethau rhaglithiol rhagorol esgob Hurd, 
a pharbad cyfaddasedig yr unrhyw gylch gan yr 
esgobion Halifax a Bagot, a'r Dr. Apthorp. 
Ystyriaeth alarus yw, fod bywyd wedi ei dreulio 
yn yr ymofyniad beunyddiol am wybodaeth, yn 
fynych yn terfynu yn yr ymddifadiad o'r gallu- 
oedd hyny, yn meithriniad a diwylliad pa rai 
y dangoswyd graddau gormodol o awydd ac 
ymdrech yn eu cylch. Hyn i raddau oedd y 
ffaith yn achos y Dr. Warburton. Yn gyffelyb 
i Swift, a'r enwog Ddug Marlborough, syrthiodd 
yn raddol i sefyllfa ag oedd yn gwneuthur cyf- 
eillach gyffredinol yn faich iddo. Bu colli ei 
unig fab yn ychwanegiad mawr at y dygwyddiad 
galarus dan sylw; a bu yr esgob farw yn un a 
phedwar ugain oed. Cyfodwyd cofadail hardd 
'w goffadwriaeth yn eglwys gadeiriol Caerloyw. 

Y mae darluniad y Dr. Johnson o'r cymeriad 
dysgedig hynod hwn, yn rhy nodadwy 1 gael ei 
adael allan yma:—““ O gylch y flwyddyn 1738, 
dechreuodd Warburton ymddangos yn mhlith y 
gwyr blaenaf mewn dysgeidiaeth. Yr oedd efe 
yn wr o alluoedd cryfion; o feddwl gwresog a 
thanbaid; wedi ei gymdeithasu ag ymofyniad 
diorphwys ac annherfynol, yn nghyd a gwybod- 
aeth eang ac amrywiog rhyfeddol, yr hon er 
hyny nid oedd wedi llethu ei ddychymyg, na 
chymylu ei eglurdeb. At bob gorchwyl dygai 
ef gof llawn lwythog, yn nghyd a dychymyg 
ffrwythlawn mewn _ golygiadau _ perthynasol 
gwreiddiol; ac ar yr un pryd gosodai alluoedd 
yr ysgolhaig, yr ymresymwr, a'r arabydd, mewn 
cyflawn weithmediad. Ond ei wybodaeth ydoedd 
yn rhy amrywiog i fod yn wastad yn gywir, a'i 
erlyniadau oeddynt yn rhy awyddus i fod bob 
amser yn ofalus. Ei ymwybodaeth o ragoriaeth 
ei alluoedd a'i cynysgaeddai ag uchelfryd gor- 
falch, yr hwn nid oedd efe yn gweled yn addas 
ei ddirczelu na'i dyneru; a'i anoddefiad o wrth- 
wynebiad a'i tueddai i drin ei wrthwynebwyr 
gyda'r fath uwchder dirmygus, ag oedd yn gy- 
ífredin yn peri i'w ddarllenwyr ei ffieiddio, ac ynu 
cynhyrfu dymuniadau rhai ag oeddynt yn ffurfio 
yr achos yn erhyn ei bleidwyr, Ymddengys ei 
fod wedi mabwysiadu penderfyniad yr ymerawd- 
wr Rhufeinig, oderint, dummetnant :_nid oedd 
efe yn arferyd hudoliaeghau iaith fwynaidd, eithr 


WAT 


826 


WAT 


—— 


chwenychai gymell yn hytrach nag argyhoeddi, 
net enill. Ei iaith sydd helaethlawn heb ddethol- 
iad, a grymus heb addurn ; cymerai y geiriau a 
gynygient eu hunain. Ei ymadrodd sydd drwsgl 
ac anmhur, a'i synwyrwersi ydynt hirion.” 
Dywed Mr. Orme, “ Fod ei serch at anghyf- 
dyb (paradoz) yn hollol wybodus. Ei ysgafnder, 
meistrolaeth, a'i afrywiogrwydd, a gawsant eu 
dynoethi yn fynych. _ Yr oedd ei serch at enwog- 
rwydd a hynodrwydd, yn sicr, yn gryfach na'i 
gariad at y gwirionedd. Tra y bydd ei dalentau 
yn cael eu parchu yn wastadol, nì bydd i'w gy- 
meriad byth arddelwi anrhydedd. Y mae ei 
wasanaeth i wybodaeth dduwinyddol yn eithaf 
amheus; ac mewn cysylltiad a chrefydd, y mae 
yn sicr wedi achosi mawr niwaid. Y mae rhanau 
o'i gysawd yn gywir a phwysig, ac wedi eu ca- 
darnhau yn dda; ond ei brif egwyddor sy dwyll, 
heb unrhyw sylfaen iddi ynddi ei hun, a phe 
byddai yn wirionedd, yn hollol analluog i brofi 
dwyfol genadwriaeth Moses. Yn yr Adolygiad 
Trimisol, Cyf. II., tudal. 461, y canfyddir y go- 
lygiad goreu o'r ddadl Warburtonaidd, 
WATERLANDIAID, cangen o'r Ail Fedydd- 
wyr yn Holland ; y rhai a elwir felly i'r dyben 
i'w gwahaniaethu oddiwrth y Fflandriaid a'r 
Fflemingiaid ; ac hefyd, am eu bod ar y cyntaf 
yn cynwys trigolion dosbarth gogleddol Holland, 
yr hwn a elwir Waterland.. Gelwid y Ffleming- 
iaid yn Ail Fedyddwyr manol a chaeth, a'r Wa- 
terlandiaid yn Ail Fedyddwyr rhyddion, neu 
gymedrol. Y mae y rhai blaenaf yn cadw dysg- 
yblaeth gyntefig y rhywogaeth buraf o'r Ail 
Fedyddwyr gyda'r manylrwydd a'r parchedig- 
rwydd mwyaf crefyddol; ond y rhai olaf ydynt 
wedi ymadael i raddau llawer pellach oddiwrth 
olygiadau ac arferion eu plaid, ac wedi dyfod yn 
llawer agosach at yr eglwysi Protestanaidd, Y 
rhai olaf pa fodd bynag a ddosbarthir yn ddwy 
blaid wahanol, y Waterlandiaid, a'r Friesland- 
iaid ; ond dywedir nad yw y gwahaniaeth hwn 
yn golygu amgen lleoedd eu preswylfod. Nid oes 
gan un o'r ddwy blaid esgobion, ond henuriaid 
a diaconiaid yn unig. Y mae pob cynulleidfa 
o'r eiddynt yn hollol annibynol, ac yn cael eu 
llywyddu yn unig gan lys mewnol, cyfansodd- 
edig o'i henuriaid a'i diaconiaid ei hunan. Ond 
gan fod yr awdurdod oruchaf yn gorwedd yn y 
rhifedi amlaf o'r aelodau, nid ellir cyfiawni un- 
rhyw beth pwysig heb eu cydsyniad hwy. Yn 
gyffredinol, y mae henuriaid yn wyr dysgedig; 
ac y mae yn perthyn iddynt broffeswr cyhoeddus 
yn Amsterdam, er addysgu eu hieuenctyd yn 
mhob cangen o ddysgeidiaeth grefyddol a chy- 
ffredin. Oddeutu y flwyddyn 1664, y Wiater- 
landiaid a ymranasaut yn ddwy blaid; sefy 
Galeniaid a'r Apostwliaid.. Galen Abraham 
Haan, meddyg enwog, a gwr o alluoedd a hy- 
awdledd anghyffredinol, oedd yn gogwyddo at yr 
egwyddorion Ariaidd a Sosiniaidd; ac yn ar- 
ddelwi derbyniad pawb yn ddiwahaniaeth i'w 
cyfundeb ag oeddynt yn addef dwyfol awdurdod 
yr ysgrythyrau, ac yn arwain buchedd rinwedd- 
ol; gan nad beth oedd eu golygiadau arbenigol. 
Efea'i ganlynwyr aymwrthodasant â'r enw Men- 
noniaid. Cawsant eu gwrthwynebu n:ewn modd 
fra gwresog gan Samuel Apostwl, meddyg a 
gweinidog enwog yn Amsterdam; yr hwn mewn 


cysylltiad a'i ganlynwyr ni dderbynient neb i'w 
cyfundeb, ond oeddynt yn cwbl gredu holl bync- 
iau y gyffes gyhoeddus. 

WATTS, y Dr. Isaac Watts, a anwyd yn 
Southampton, Mehefin 17, 1674. Ei dad, Mr. 
Isaac Watts, ydoedd athraw ysgol westyol flo- 
deuog, yn y dref hono, yr hon oedd yn y fath 
gyfrifiad, fel yr oedd meibion boneddigion o 
America, a'r India Orllewinol, yn cael eu dan- 
foniddiam addysg. Yr oedd efe yn Gristion 
tra chrefyddol a phatrynol, ac yn ddiacon parch- 
us mewn eglwys o Ymneillduwyr Protestanaidd 
yn y lle hwnw. Cafodd ei osod fwy nag unwaith 
yn y carchar, herwydd anghydffurfiaeth ; ac ar 
y cyfryw amgylchiadau, gwelwyd ei wraig yn 
eistedd ger drws y carchar, ar gareg, yn rhoddi 
y fron i'w mab Isaac. Dechreuodd y bachgen 
ddysgu Lladin yn bedair blwydd oed, yn yr 
wybodaeth o'r hon, yn gystal ag o'r iaith Roeg, 
y gwnaeth efe y fath gynydd, o dan arolygiad y 
Parch. Mr. Pinhorne, gweinidog o'r eglwys 
wladol, fel y daeth i fod yn hyfrydwch ei gyfeill- 
ion, ac yn wrthrych rhyfeddod yr holl gymydog- 
aeth. Yn 1690, cafodd ei anfon i Gaerludd, am 
addysg athrofaol, dan olygiad y Parch. Thomas 
Rowe; ac yn 1693, pan yn bedair ar bymtheg 
oed, unodd a'r eglwys dan ofal gweinidogaethol 
ei athraw. Yr oedd y Dr. Watts yn gynar yn 
ymhyfrydu yn nghyfansoddiad barddoniaeth ; 
ac yn wir, tystiolaethodd ei fod yn ymhyfrydu yn 
y gwaith hwnw o bymtheg i haner cant oed. Yr 
oedd ei draethodau Lladin, y rhai a ysgrifenwyd 
ganddo pan yn ieuanc, yn dra rhagorol. Wedi 
gorphen ei fyfyrdodau athrofaol, pan yn ugain 
mlwydd oed, dychwelodd y Doctori dy ei dad, 
i Southampton, lle y treuliodd ddwy flynedd, i 
ddarllen, myfyrio, a gweddïo; i ddarllen, er 
cyrhaeddyd oraddau helaethach o wybodaeth; i 
fyfyrio, modd y gallai gyrhaeddyd golwg gyf- 
lawnach ar faterion defnyddiol a chrefyddol; ac 
i weddïo, modd y gallai sicrhau dylanwadau 


“dwyfol, i'w addasu at y gorchwyl ag yr oedd 


efe yn penderfynu cysegru ei hun ato, pwysfawr- 
ogrwydd yr hwn oedd yn effeithio eì feddwl yn 
ddwys. Wedi iddo dreulio dwy flynedd yn y 
dull a nodwyd, yn nhy ei dad, cafodd eì wahodd 
gan Syr John. Hartopp, Barwnig, i gyfaneddu 
yn ei dy ef, fel athraw i'w fab, lle cyfaneddodd 
dros bum mlynedd, a thrwy ei ymddygiad addas 
yr enillodd iddo ei hun y fath anrhydedd a 
pharch ag a osododd sylfaen i'r cyfeillgarwch 
gwresog a barhaodd rhyngddo ef a'i ysgolhaig 
dros holl ystod ei fywyd. Ond tra yr oedd efe 
yn cyfarwyddo ac yn cynorthwyo myfyrdodau 
Hartopp ieuanc, nid oedd yn esgeuluso ei fyfyr- 
dodau ei hun ; canys nid yn unig cynyddodd yn 
y gwahanol ganghenau o ddysgeidiaeth yn y rhai 
yraddysgai y pendefig ieuanc, ond hefyd ym- 
roddai i ddarllen yr ysgrythyrau santaidd yn yr 
ieithoedd gwreiddiol, yn nghyd a'r esboniadau 
beirniadol ac ymarferol goreu arnynt. 
Dechreuodd y Doctor bregethu yn 1698, ar y 
diwrnod yr oedd yn gyflawn bedair blwydd ar 
hugain oed, a chafodd ei ddewis yn yr un flwydd- 
yn yn gynorthwywr i'r Dr. Isaac Chauncey, 
gweinidog yr eglwys oedd yn cyfarfod y pryd 
hwnw yn Heol Marc, Caerludd. Ond cafodd 
atalfa eì osod ar ei lafur cyhoeddus, yr hwn yd- 


WAT 


WAT 


oedd yn derbyn cymeradwyaeth gyffredinol, trwy | 


bum mis o gystudd, yr hwn fel y bernid, a achos- 


wyd drwy ei frwdfrydedd yn pregethu yr efengyl. | 


Ond ni pharodd ei afiechyd iddo. lwfrhau i ail 
ymafaelyd yn ei orchwyl hyfrydol, mor gynted 
ag y gwelodd Rhagluniaeth yn dda adnewyddu 
ei nerth. Yn Ionawr, 1701—2, derbyniodd y 
Doctor alwad, oddiwrth yr eglwys rag-grybwyll- 
edig, i fod yn olynwr i'r Dr. Chauncey yn y 


weinidogaeth, i'r hon yr atebodd yn gadarnhaol, | 


Mawrth 8, 1701—2, y diwrnod y bu y brenin 
Gwilym farw, er mor anffafrol yr ymddangosai 
yr amgylchiad hwnw i weinidogion anghydffurf- 
iol, ac mor ofnus yr ymddangosai yr Ymneilldu- 
wyr yn gyffredinol mewn canlyniad iddo. Ond 
yr oedd efe wedi gosod ei ddwylaw ar yr arodr, 
“ ac ni fynai edrych yn ol; herwydd hyn cafodd 
eî urddo mewn modd pwysig i waith y weinidog- 
' aeth, ar y deunawfed dydd o'r mis rhag-gry- 
bwylledig. Ond yn ebrwydd wedi hyny cafodd 
llawenydd yr eglwys herwydd sefydliad y fath 
weinidog galluog a rhagorol yn eu plith, ei der- 
fysgu trwy ymosodiad cystudd trwm a pheryglus 
” arno, trwy yr hwn y cafodd ei analluogi i lafurio 
“ yn eu plith dros gryn amser; ac o'r hwn. y caf- 
odd ei adferu yn raddol iawn. Yn yr amgylch- 
” iad hwn gwelodd yr eglwys yn angenrheidiol i 


' ddarparu cynorthwywr sefydlog iddo; ac mewn | 


canlyniad cafodd Mr Samuel Price ei ddewis i'r 
dyben hwnw, yn Mehefin 1703. Ond er i lafur 
cyhoeddus y Doctor yn y modd hwn gael ei 
leihau yn fawr, eto parhaodd ei iechyd mewn 
sefyllfa amheus dros rai blynyddoedd. Aeth 
yn mlaen yn ei waith, heb fawr atalfa, a 
| chyda gradd helaeth o lwydd, hyd y flwyddyn 
1712, pan yn Medi y cafodd ei gymeryd gan 
dwymyn ffyrnig, yr hon a niweidiodd ei gyfan- 
soddiad, ac a adawodd y fath wendid yn ei 
ewynau, ac a arosodd i raddau mwy neu lai 
gydag ef dros y gweddill o'i fywyd. Mewn can- 
lyniad i hyn, dewiswyd Mr. Price yn gydweini- 
dog ag ef, yn Mawrth, 1718. Yn mhen rhyw 
amser wedi hyny, symudodd y Doctor Watts i 
dy Syr Thomas Abney, lle yr arosodd hyd ei 
farwolaeth, sef dros ysbaid fri deg chwech o 
flynyddoedd. Yn nghanol ei lafur santaidd er 
gogoniant Duw a lleshad ei genhedlaeth, cymer- 
wyd ef gan dwymyn drom a pheryglus, yr hon 
a'i darostyngodd i lesgedd a gwendid mawr, ac 
a osododd atalfa ar eì lafur cyhoeddus o leiaf, 
dros bedair blynedd; ond yn y lle rhag-gry- 
bwylledig, mwynhaodd amlygiadau didor o'r 
cyfeillgarwch cywiraf. Er fod y Doctor yn 
meithrin pob math o ddysgeidiaeth; ac er, ef- 
allai, ei fod yr ysgolhaig mwyaf cyffredinol yn 
ei oes; ac er ei fod yn rhagori yn ei alluoedd 
barddonol; eto nid difyrwch, ond lleshad y byd 
a'r eglwys, a hyny yn yr ystyr buraf a mwyaf 
uniongyrchol, oedd y nod a gadwai ef yn ei olwg 
yn wastadol. Ŵ y 

Y rhan fwyaf o'i weithiau ydynt dduwinyddol, 
ac yn traethu ar y pynciau mwyaf pwysig a def- 
nyddiol. Cafodd rhan fawr o'i lafur cariad ef 
ei gysegru at wasanaeth plant bychain yn mo- 
reuddydd bywyd, fel y mae y caniadau a'r cate- 
eismau rhagorol, y rhai a gyfansoddwyd ganddo 
yn yr iaith fwyaf rhwydd a dealladwy, yn eglur 
ddangos. Yn y Doctor yr eedd y prif gynheddf- 


mor addas, mor rhwydd, ac mor ardderchog; ei 
lafariad mor rhwydd, ac ar yr un pryd mor 
briodol, ac yn cael ei gymdeithasu a'r fath radd- 
au o symlrwydd anfursenaidd, a gwirioneddau 
mor bwysfawr, fel yr oedd ei wrandawyr yn 
lluosog, a'i lwyddiant yn fawr. 

Ysgrifeniadau y Dr. Watts mewn rhyddiaith, 
ydynt amrywiog a rhagorol. Y mae ei draeth- 
awd ar “ Ddiwylliad y Meddwl,” yn un o'r prif 
gyhoeddiadau yn Saesneg, os nad mewn un iaith; 
ac y mae ei Gatecismau a'i bregethau yn cael 
darlleniad helaeth, a chymeradwyaeth gyffredin- 
ol. Ysgrifeniadau barddonawl y Doctor ydynt 
luosog, ac oll yn meddu teilyngdod mawr. 
Ymddengys eu bod yn lluosog, os ystyrir ei 
gasgliad helaeth o Ganiadau Telynaidd, (Lyric 
Poems,) ei Lyfr Hymnau, ei Psalmau, ei Gan- 
iadaui Blant, yn nghyd a'r amrywiol ddarnau 
o brydyddiaeth yn ei feddyliau amrywiog. 
Ychydig o brydyddion sydd wedi gwneuthur 
buddioldeb yn wrthrych eu hymgais mor gyson 
a'r Dr. Watts. Wrth foddhau, buddioli oedd ei 
amcan gwastadol ef; a phob amser ymdrechai 
i amddiffyn a helaethu achos moesoldeb a rhin- 
wedd. Cafodd amryw o'i Ganiadau Telynaidd 
eu cyfansoddi pan nad oedd uwchlaw ugain oed ; 
ac y mae rhai o honynt wedi eu hamseru yn 
gynarach. Mewn amser cynyddasant, nes o'r 
diwedd iddynt ddyfod yn rhifedi mawr; a chaw- 
sant eu hargraffu yn y flwyddyn 1706, pan nad 
oedd efe ond dwy ar hugain oed. Yn y flwydd- 
yn 1728, prif y8golion Eiddin ac Aberdeen, yn 
y modd mwyaf anrhydeddus, ac yn hollol ddi- 
arwybod iddo ef, a'i graddiasant yn Ddoctor 
Duwinyddiaeth. 

Yn y flwyddyn 1748, ymddangosai bywyd y 
Dr. Watts yn tynu at derfyniad. Yn ei gystudd 


| olaf profodd ragoriaeth ei egwyddorion, a mawr- 


edd ei dduwioldeb, trwy ei amynedd a sirioldeb 
ei feddwl, a thrwy y tawelwch eglur yn yr hwn 
yr oedd yn edrych yn mlaen at ei ymddatodiad 
cyfagos. Claddwyd ef mewn modd fra anrhy- 
deddus, yn ngwydd lluaws o edrychwyr, yn y 


| gladdfa yn Meusydd Bunhill, Caerludd. Ar ol 
| ei farwolaeth ei gyhoeddiadau lluosog a gawsant 


WES 


828 


.WES 


sglu yn nghyd, a'u hargraffu yn chwech 
cL SEol yddwir plyg; ac hefyd yn saith cyfrol 
Hy (wel, ) gair a arferir yn fynych yn yr 
ysgrythyrau santaidd, yn nghyd ag ysgrifeniad- 
au eraill, i'r dyben i gynhyrfu sylw, Deu Py 
feddod; megys, “ Wele Oen Duw” Wele, 
yn awr yr amser cymeradwy! Wele, yn awr 
ddydd yr iechydwriaeth !” ““ Wele, yr ydwyf yn 
dyfod ar frys!” BN y dydd yn dyfod, yn 

osgi megys ffwrn !”' 

DW RSLEY, y Parch. Ioan Wesleyg sylfaenydd 
y Trefnyddion Wesleyaidd, a anwyd yn Epworth, 
swydd Lincoln, Mehefin Md 703. Ei dad, 
Samuel Wesley, ydoedd weinidog yr eglwys 
wladol yn Epworth, ac mewn meddiant o'r fyw- 
iolaeth hono. Ei blwyfogion oeddynt o gymcr- 
iad tra anfoesol; ac mor ddig oeddynt wrtho o 
herwydd y dull selog y cyflawnai ddyledswyddau 
ei swydd, fel y gosodasantei dy ar dân. Dihun- 
wyd Mr. Wesley y pryd hwnw gan alarwm tân, 
o'r heol; ond ychydig a feddyliai mai yn ei dy 
ef yr oedd y tân, nes iddo agoryd y drws, pan y 
canfu ei fol yn llawn mwg, a bod ei ben wedi 
llosgi yn ulw. Wedi galw ar ei wraig a'i ddwy 
ferch hynaf i godi a dianc am eu bywyd, torodd 
ddrws y feithrinfa (nursery,) yn agored, lle y 
cysgai y wasanaethferch gyda'i phum plentyn. 
Ymaflodd y ferch yn yr ienangaf, a gorchymyn- 
odd i'r lleilli'w chanlyn. Y fri hynaf a wnaeth- 
ant felly; ond Ioan, gwrtbrych y byr gofiant 
hwn, (y pryd hwnw yn chwech oed,) ydoedd heb 
ddihuno; ac yn y terfysg a anghofiwyd. Y lleill 
o'r teulu a ddiangasant, rhai trwy y ffenestri, a 
rhai trwy ddrws yr ardd; a Mrs. Wesley, (i ar- 
fer ei geiriau eì hun,) ““a gerddodd trwy y tân. 
Y pryd hwnw Ioan, yr hwn hyd hyny a anghof- 
iwyd, a glywyd yn llefain yn y feithrinfa. Rhed- 
odd ei dad at y grisiau, ond yr oeddynt wedi 
llosgi i'r fath raddau, fel nad allent gynal ei 
bwysau; ac am ei fod wedi ei lenwi o anobaith 
am. fywyd ei blentyn, syrthiodd ar eì liniau yn 


y neuadd, ac mewn ing gorchymynodd enaid y 


acheen i'r Arslwydd. loan, wedi ei ddihuno 
NU y goleuni, yn c nad oedd modd dianc trwy 
y drws, a ddringodd i ben cist ag oedd yn agos 
i'r ffenestr, ac yno canfuwyd ef gan ryw rai yn 
y clos. Gan nad oedd amser ì gyrchu ysgol, go- 
sodwyd dynion ar ysgwyddau eu gilydd, ac felly 
tynwyd ef allan o berygl. Pan y dygwyd y plent- 
yn i'r ty yn yr hwn yr arosai ei rieni, gwaeddodd 
y tad, gan ddywedyd, “ Deuwch, gymydogion, 
ymgrymwn, a rhoddwn ddiolch i Dduw! Y mae 
wedi rhoddi i mi fy wyth plen gadewch i'r 
ty fyned, yr wyf yn ddigon cyfbethog.” Cofiai 
Ioan Wesley y waredigaeth ragluniaethol hon 
gyda'r diolchgarwch gwresocaf dros ei holl 
wyd. 

au Cafodd Ioan ei ddwyn i fyny yn y Siarter-dy, 
lle yr enillodd ffafr yr athraw, Dr, Walker, trwy 
ei ddystawrwydd, ei drefnusrwydd, a'i ymroddiad 
at ddysgeidiaeth. Yn ddwy ar bymtheg oed, 
symudwyd ef o'r Siarter-dy i Goleg Eglwys 
Crist, yn Rhydychain. Cyn ei fynediad i'r brif 
ysgol, yr oedd wedi cyrhaeddyd peth gwybod- 
aeth o'r Hebraeg, dan addysg ei frawd, Samuel. 
Parhaoddi fyfyrio yn ddiwyd yn y coleg, lle yr 
enwogodd ei hun trwy ei gynydd gwybodaethol, 


yn neillduol ei fedrusrwydd mewn rhesymeg. 
Cafodd ei urddo yn Hydref y flwyddyn 1725, 
gan Dr. Rotter, esgob Rhydychain y pryd hwnw, 
ond wedi hyny archesgob Caergrawnt. Y gwan- 
wyn canlynol cynygiodd ei bun yn ymgeisydd 
am gyfeillach yn ngholeg Lincoln. Yr oedd 
manylrwydd ei egwyddorion crefyddol erbyn 
hyn wedi dyfod mor adnabyddus ag oedd yn 
ddigonol i'w wneyd yn wrthrych gogangerdd ; 
a'i wrthwynebwyr a obeithient allu effeithio ei 
aflwyddiant trwy wawd a dirmyg. Ond er 
gwaethaf y cyfryw wrthwynebiad, cyrhaeddodd 
yr amcan mewn golwg ganddo, a chafodd ei 
ddewis yn gyfaill Mawrth, 1726. 

O'r pryd hwn allan dechreuodd Mr. Wesley 
gadw dydd lyfr; a rhros fywyd o weithgarwch 
cyson medrodd gael amser, nid yn yn unig i gof- 
nodi ei weithrediadau, ond hefyd ei feddyliau, 
ei fyfyrdodau, a'i sylwadau achlysurol ar ddyn- 
ion a llyfrau, ac yn fynych amrywiaethol; a 
hyny gyda'r un bywiogrwydd ag oedd yn dynodi 
eì gymeriad cyffredinol ef hyd ddiwedd ei fyw- 
yd. Yn mhen wyth mis wedi ei etholiad i gyf- 
eillach cafodd ei sefydlu yn llithiwr Groegaidd 
ac yn gymedrolwr y dosbarthiadau. Y pryd 
hwnw yr oedd dadleuon yn cael eu cynal chwe 
gwaith bob wythnos, yn Ngholeg Lincoln. Ffurf- 
iodd yn awr gynllun myfyrdodau iddo ei hun, 
Penododd ddydd Llun a dydd. Mawrth at fyfyr- 
dodau awdurol; dydd Mercher at resymeg a 
moes ddysgeidiaeth; dydd Iau at yr ieithoedd 
Hebreaidd ac Arabaidd; dydd Gwener at ar- 
ddansoddiaeth ac athronyddiaeth ansoddol; dydd 
Sadwrn at gyfansoddiadau araethyddol a bardd- 
onol; a'r Sabbath at dduwinyddiaeth. Ymddeng- 
ys oddiwrth ei ddydd-lyfr, ei fod yn talu sylw 
neillduol i arddansoddiaeth. 

Herwydd oedran a llesgedd, yr oedd yr hen 
Wesley yn awr wedi myned yn analluog i gyf- 
lawni dyledswyddau ei ddwy fywioliaeth, Symud- 
odd Ioan gan hyny ìi Wroote, lle y gwasanaethodd 
fel curad i'w dad; ond yn mhen dwy flynedd 
cafodd ei wysioi'w goleg, ar y trefniant fod i'r 
cyfeillion ieuengaf a ddygwyddent gael eu dewis 
yn gymhedrolwyr i gyflawni yn bersonol ddyled- 
swyddau eu swydd. Tra yr oedd yn y gurad- 
a rag-grybwylledig y derbyniodd urddau cyf- 
awn. 

Arei ddychweliad i'r coleg ymroddodd Mr, 
Wesley at ei fyfyrdodau gyda diwydrwydd neill- 
duol; ac hefyd llwyddodd gyda dau neu âri o'r 
is-raddolwyr, tueddiadau ac egwyddorion pa rai 
oeddynt yn eyd-gordio Â'i eiddo ef, i ffurfio cym- 
deithas, nid yn benaf gyda golwg ar gynydd 
gwybodaethol, eithr eynydd crefyddol. I'r dyben 
i effeithio hyn yr oeddynt. yn byw wrth drefn, 
ac yn cynal cyfarfodydd i ddybenion crefyddol. 
Mewn amser tynodd hyn sylw eu cydfyfyrwyr 
atynt, a chynhyrfodd eu gwawd; ac o'r diwedd 
achlysurodd iddynt gael yr enw Trefnyddion. 

Dau o'r gymdeithas hon, wedi hyny a gyr- 
haeddasant enwogrwydd—Iago Hervey, awdwr 
y Myfyrdodau, a_Sior Whitfield, yr hwn wedi 
hyny a enciliodd oddiwrth Mr, Wesley at egwy- 
ddorion Calfinaidd, Yr oeddynt yn awr o gylch 
pymtheg o rif. Pan y dechreuasant gydgyfarfod, 
darlleneut dduwinyddiaeth yn unig, ar bryd- 
nawnau Sabbathau, gan ganlyn eu myfyrdodau 


WES 


$29 


WES 


awdurol ar brydnawnau eraill; ond yn ebrwydd 
daeth crefydd yn brif wrthrych eu cynulliad- 
au. Yn awr dechreuasant ymweled yn rheol- 
aidd â'r carcharorion a'r cleifion; i gymuno un- 
waith yr wythnos; ac i ymprydio bob dydd 
Mercher a dydd Gwener. 

Dros rai blynyddoedd yr oedd yr hen Wesley 
yn parhau mewn sefyllfa ddadfeiliadel; ac yr 
oedd awydd mawr arno am i'w fab Ioan gael y 
berigloriaeth, yn yr hon yr oedd efe wedi llafurio 
yn ffyddlawn; a hyny fel na byddai i'r lleshad 
ag yr oedd efe wedi ei eífeithio i gael ei golli 
trwy ddiofalwch olynwr claear; ac hefyd fel na 
byddai i'w wraig a'i ferched gael eu difeddianu 
o'u cartref. Nid oedd Ioan pa fodd bynag yn 
ewyllysgar i gydsynio â'r cynllun hwn. Honai 
y buasai mwy ollesi eraill yn debyg o ddeill- 
iaw oddiwrth ei arosiad ef yn Rhydychain. Gan 
mai yno y mae ysgolion y proffwydi, ouid llawer 
gwell, ebe efe, yw ymdrechu i buro y ffynon nag 
ymdrechu puro y ffrwd arbenigol? Heblaw 
hyny yr oedd y plwyf mewn golwg yn cynwys 
dwy filo eneidiau; ac, eb ebe, “Nid wyf yn 
gweled pa fodd y gall un dyn gymeryd gofal 
cant.” Gyda golwg ar hyn, pa fodd bynag, cyf- 
newidiodd ei farn yn fawr. 

Yn 1735 bu yr hen Wesley farw; ac un o'i 
ddymuniadau olaf oedd cael gorphen ei waith ar 
Job. Ymddengys i'r dymuniad hwn gael ei gyf- 
lawni mewn rhan fawr, os nad yn hollol; a 
chafodd Ioan ei orchymyni gyflwyno'r gyfrol 
i'r frenhines Caroline. Wedi myned i Gaer- 
ludd ar y neges hwn cafodd fod ymddiriedol- 
wyr y drefedigaeth newydd yn Georgia yn ym- 
ofyn am ryw raii bregethu yr efengyl yno i'r 
trefedigion a'r Indiaid; a'u bod wedi troi eu 
golwg ato ef a'i gymdeithion. _ Ar y cyntaf nac- 
âodd mewn modd pendanti fyned ar y genad- 
aeth hon; ac o'r diwedd penderfynodd i adael yr 
achos at ewyllys eì fam; gan feddwl yn sicr na 
fuasai hi yn cydsynio; ond yn hyn ni farnodd yn 
gywir. Âr y pedwarydd dydd ar ddeg o Hydref, 
1735, yn nghymdeithas ei frawd Siarls a Mr. 
Oglethorpe, sylfaenydd y drefedigaeth, hwyliodd 
Ioan tua Georgia. Ar fwrdd yr un llong yr oedd 
chwech ar hugain o Foraviaid yn myned i uno â 
dosbarth o'u brodyr o Hernhut, y rhai oeddynt 
wedi myned allan y ílwyddyn o'r blaen, o tan 
nawdd y llywodraeth Frytanaidd. Ar eu dyfod- 
iad i Savannah ymranodd y brodyr: Siarls, gyda 
Benjamin Ingham (un o'r frawdoliaeth Rydych- 
ainaidd) a aethi Ffredrica; ac Ioan a drigodd 
gyda'r mudwyr Ellmynaidd, o Hernhut, yn Sav- 
annah. 

Dechreuad ei weinidogaeth ydoedd hyfryd, Y 
bobl a dyrent i wrando arno, a'r gynulleidfa, yr 
hon ar y cyntaf ydoedd hoyw wrth ei gyngor ef, 
a wisgodd ddillad syml. Yr ymddangosiadau 
gobeithiol hyn a fuasent debygol yn cynyddu pe 
buasai Mr. Wesley yn llai selog dros ddysgybl- 
aeth erwin ac anarferadwy; ond ei erwindeb an- 
arferol a ddygodd arno restr o ganlyniadau gofid- 
us, y rhai, trwy ychydig gallineb y gallasid 
dianc yn hawdd arnynt; ac felly gorfu arno 
ddychwelyd adref. 

Hwyliodd Mr. Whitfield tua Georgia, o'r 
Downs, yn unig ychydig oriau cyn i'r llong a 
ddyg Mr. Wesley yn ol oddiyno, angori yn yr 

9K 


un lle. Yr oedd Siarls Wesley wedi dychwelyd 
i'r dyben i ymofyn cynorthwy, a Ioan wedi ys- 
grifenu at Mr. Whitfield i'w gymhell ef i ddyfod 
drosodd. Yr oedd yr olaf wedi myned yn boblog 
iawn yn Nghaerodor a Chaerludd yn absenoldeb 
Mr. Wesley ; a thebygol y rhoddasai efe fodoliaeth 
i Drefnidaeth pe buasai y ddau Wesley heb eu 
geni. Daeth Mr. Wesley yn awri undeb â'r 
Morafiaid yn Nghaerludd, yn neillduol â Mr. 
Pedr Bochler ; a thrwyddo ef, fel offeryn yn llaw 
Duw, “Y cefais,” medd Mr. Wesley, “fy llwyr 
argyhoeddio anghrediniaeth, sefo'm diffyg o'r 
ffydd, trwy yr hon yn unig y gellir bod yn gadw- 
edig.” Y canlyniad o hyn ydoedd iddo syrthio 
i betrusder pa un a ddylasai bregethu neu beidio ; 
canys pa fodd yr oedd yn ddichonadwy iddo ef, yr 
hwn nid oedd yn feddianol ar ffydd ei hun i bre- 
gethu i eraill? Ymgynghorwyd â Mr. Bochler 
pa un a fyddai iddo adael y gwaith neu beidio, yr 
bwn a atebodd yn nacaol. Ond, ebe Mr. Wesley, 
Beth a bregethaf?” ““Pregethwch fydd, ebe'r 
Morafiad, hyd nes ei meddu; ac yna chwi a'i 
pregethwch hi am ei bod genych.” Mewn can- 
lyniad i hyn efe a ddechreuodd bregethu yr 
athrawiaeth hono, er ar yr un pryd fod ei enaid 
(fel y dywedai) yn cilio yn ol oddiwrth y gor- 
chwyl. Dyma oedd ei sefyllfa hyd ddydd Mer- 
cher, Mai 14eg, 1728, yr hwn ydoedd ddiwrnod 
hynod yn hanes Trefnyddiaeth; gan mai ar y 
diwrnod hwnw y mae efe yn dyddio ei ddychwel- 
iad—pwnc, medd ei fywgraffydd swyddol, o'r 
pwys mwyaf, nid iddo efei hun yn unig, ond 
i eraill hefyd. Ar brydnawn y dydd hwnw aeth 
o'i anfodd yn fawr i gymdeithas yn heol Porth y 
Wernen ( Aldersgate street) lle yr oedd un o'r 
gwyddfodolion yn darllen Rhagymadrodd Luther 
i'r Epistol at y Rhufeiniaid. Gwell a fydd 
rhoddi y canlyniad yn ei eiriau ef ei hun :—“ O 
ddeutu chwarter cyn naw, tra yr oedd efe yn dar- 
lunio y cyfnewidiad a weithredir gan Dduw yn 
y galon trwy ffydd, teimlais fy nghalon yn 
gwresogi mewn modd rhyfedd: teimlais fy mod 
| yn ymddiried yn Nghrist yn unig am iachaw- 
dwriaeth: a rhoddwyd sicrwydd i mi ei fod ef 
wedi tynu ymaith fy mhechodau, ïe, fy mhech - 
odau i, ac wedi fy ngwaredi oddiwrth ddeddf 
pechod a marwolaeth.” Ond eto nid oedd golyg- 
iadau crefyddol Mr. Wesley wedi eu sefydlu yn 
hollol; ac i'r dyben i roddi penderfyniad i'r cyf- 
ryw ansicrwydd poenus penderfynodd ymweled 
â Hernhut. Wedi dychwelyd i Loegr aeth i 
Gaerodor, lle y cyfarfu â Mr. Whitfield, yr hwn 
oedd wedi dychwelyd o Georgia, ac wedi cymer- 
yd at yr arferiad o bregethu allan... Ar y cyntaf 
| cyfrifai Mr. Wesley hon yn arfer ddyeithr; ond 
yn ebrwydd cydsyniodd â hi, gan ei harfer ei 
hun. Y cynulleidfaoedd oeddynt luosog; y capel 
Trefnyddol cyntaf a adeiladwyd, ac ymranodd y 
gymdeithas yn ddosbarthiadau, yn ol y cynllun 
Morafaidd. Yr amgylchiadau hyn a gymerasant 
le yn y flwyddyn 1732. Gellir ystyried hyn fel 
sylfaeniad Trefnyddiaeth; ond ni ellir crybwyll 
eithr am ei chynydd. Dros ysbaid arosiad Mr, 
Wesley yn Nghaerodor yr oedd dadl feunyddiol 
rhwng Mr. Siarls Wesley a chanlynwyr union- 
gyrchol Mr. Wesley a'r Morafiad, yn Nghaerludd ; 
| ac mewn canlyniad cafodd Mr. Wesley ei wysio 
| ìi ddyfod yno, Yr oedd y rhwyg o hyd yn myned 


WES 8 


0 WES 


1 >r y 


yn fwy; achan fod Mr. Wesley yn rhagolygu 
ymraniad yn anocheladwy, cymerodd adeilad 
eang yn Meusydd y Waun (JMoorfields,) yr hon 
oedd wedi bod yn dawdd-dy cyflegrau, yn amser 
y rhyfel gwladol. Parhaodd y lle hwn i gael ei 
alw Tawdd-dy wedi iddo gaelei ddefnyddio yn 
addoldy. Cymerodd yr ymraniad le, a chafwyd 
fod yr encilwyr yn bump ar hugain o wyr, ac yn 
nghylch cymaint arall o wragedd. Yr oedd gan 
Drefnyddiaeth eto ergyd mwy i'w ddyoddef. 
Daeth Mr. Whitfield yn Galfiniad sefydlog, a 
Mr. Wesley o'r ochr arall yn bleidiwr gwresog 
i'r pynciau Arminaidd. Yr oedd yn analluadwy 
i'r ddau wr da hyn gydweithredu yn hwy; ac 
herwydd hyny ymadawodd y blaenaf â chyfun- 
deb yr olaf, gan gymeryd ymaith gydag ef gynif- 
er o'r aelodau ag oedd yn cytuno ag ef yn eu 
golygiadau crefyddol. Cymerodd hyn le yn 
1740—1741. 

Yn raddol cymerodd Trefnyddiaeth ymddang- 
osiad a dullweddiad rheolaidd a sefydlog. Yr 
oedd Mr. Wesley hyd yma ar amryw gyfrifon yn 
Uchel-eglwyswr; ond yn cael ei yru o hyd yn 
mhellach gan genllif dygwyddiadau, yr oedd yn 
feunyddiol yn mabwysiadu rhyw newyddiadau. 
Y rhan amlaf o weinidogion yr eglwys wladol a 
wrthodent eu pulpudau iddo, ac yr oedd hyn yn 
achosiiddo bregethu allan. Ond nid yw hyn 
yn alluadwy ar bob tywydd yn ein gwlad ni; a 
chan fod cyfarfodydd gweddi yn rhan bwysig o'i 
gysawd ef, daeth tai cyfarfodydd i fod yn llwyr 
angenrheidiol, yr oedd hyny yn galw am drysor- 
fa, a gweinidogion yn enwedigol, tra yr oedd efe 
yn cylchdeithio. Nid oedd ond ychydig offeir- 
iaid i'w cael yn foddlawn ìi gydweithredu ag ef; 
ac ar y cyntaf yr oedd ei feddwl yn ffieiddio y 
golygiad o bregethwyr lleygol annysgedig; ond 
o'r diwedd cawsant eu cymhell arno, yn gystal 
gan eu brwdfrydedd eu hunain a chan angen- 
rheidrwydd amgylchiadol. Pan y cafodd y ty 
cyfarfod yn Nghaerodor ei adeiladu, gwnaeth Mr. 
Wesley ei hun yn atebol am y draul, Gan fod 
y lle at wasanaeth cyhoeddus y Trefnyddion yn 
Nghaerodor, ystyriasant y ddyled yn beth cy- 
hoeddus hefyd ; ac un o'r gymdeithas a gynyg- 
iodd fod i bob aelod roddi ceiniog yr wythnos 
tuag at eithalu.. Sylwyd fod amryw o honynt 
yn dlodion, ac nas gallasent wneuthur hyny. 
“Yna,” ebe yntau, “' cysylltwch un ar ddeg o'r 
rhai tlotaf â mi, ac os gallant dalu rhywfaint, da; 
myfi a alwaf yn wythnosol arnynt, ac os na allant 
roddi dim myfì a roddaf yn eu lle.” Hyn oedd 
cychwyniad y drysorfa ddosbartbiadol, ac a_ar- 
weiniodd i mewn gysawd perffaith o arolygiad. 
Arweinwyr y dosbarthiadau (4he leaders of the 
classes,) mal y gelwir hwynt, a gyfarwyddwyd yn 
nesaf i ymofyn yn nghylch ymddygiad a sefyllfa 
ysbrydol y rhai oedd tan eu gofal. O'r diwedd 
yr arweinwyr, yn llo galw yn wythnosol ar wrth- 
rychau eu gofal, a benderfynasant eu cynull yn 
nghyd ar yr un pryd, ac yn yr un lle. O hyn 
allan, pa le bynag y dygwyddai cynulleidfa 
Drefnyddol gael ei ffurfio yr oedd y drefn hon 
yn cael ei sefydlu a'i gweithredu yn ofalus a 
chaeth. 

Yr oedd Mr. Wesley wedi pregethu yn Nghaer- 
odor, Meusydd y Waun (J/0orfields,) y Rhos ddu 
(blackheafh,) a Choedwig y Brenin (Kingswood, ) 


Aeth yn nesafi Gastell Newydd, yn cael ei gym. 
bell i hyny gan y llwyddiant ag oedd wedi canlyn 
ei lafur yn mhlith glowyr Coedwig y Brenin. Ar 
eì daith galwodd yn Birstall, lle y cafodd bre- 
gethwr, a chynulleidfa luosog wedi ei chasglu, 
heb ei gyfryngdod ef. Enw y pregethwr oedd 
Ioan Nelson. Yr oedd hwn wedi clywed Mr. 
Wesley yn Meusydd y Waun, a chan fod yr hyn 
a glywodd wedi effeithio ar ei feddwl pan y dy- 
chwelodd i Birstall, ei le genedigol, dechreuodd 
yn gyntaf gynghori ei gymydogion yn ei dy ei 
hun, a phan yr aeth hwnw yn rhy gyfyng, yn y 
maes. Pe buasai Mr. Wesley yn parhau i am- 
eu y priodoldeb o fabwysiadu pregethiad lle- 
ygol fel rhan o'i gynllun, rhaid y buasai yr am - 
gylehiad hwn yn hollol sefydlu ei feddwl yn ffafr 
yr arferiad, Yn Nghastell Newydd yr oedd 
edrych ar annuwioldeb y werinos yn gofidio Mr, 
Wesley yn fawr. Âm saith o'r gloch bore Sab- 
bath cerddodd pa fodd bynag îi Borth y Tywod 
(Sandgaie,) yr hwn ydoedd y rhan dlotaf o'r dref, 
ac yno dechreuodd ganu y ganfed Salm. Achlys- 
urodd hyn i luaws o ddynion dyru o'i gwmpas, a 
thra y parhaodd i bregethu yr oedd y gynull- 
eidfa yn parhau i gynyddu yn raddol. Am 
bump o'r gloch yn y prydnawn, pregethodd 
eilwaith, a'r gynulleidfa oedd mor lluosog fel 
nad oedd yn allaadwy i'w haner glywed y 
bregeth. “* Yn niwedd yr addoliad, medd Mr. 
Wesley, “*yr oedd y bobl dlodion yn barod, o 
gariad a charedigrwydd pur, i'm llethu.” Yr 
oedd yn annichonadwy y pryd hwnw i aros gyda 
hwynt, ond daeth ei frawd yno yn fuan i'w gosod 
mewn trefn; ac ar ol ychydig fisoedd, dychwel- 
odd ac adeiladodd addoldy yno Yn awr yr oedd 
addoldai gan Mr. Wesley yn Nghaerodor, Caer- 
ludd, Coedwig y Brenin, a Chastell Newydd, 
a thrwy offerynoliaeth cylchdeithiau, yr hon yn 
awr oedd yn sefydliad rheolaidd, yn nghyd â 
chydweithrediad pregethwyr lleygol, y rhai oedd- 
ynt yn lluosogi o hyd yn mhlith ei ganlynwyr 
.ef, yr oedd. cymdeithasau yn cael eu ffurfio yn 
gyflym mewn lleoedd eraill. Yn ystod ei gylch- 
deithiad rheolaidd galwodd yn Epworth, a chan 
na chawsai fyned i'r eglwys, safodd ar gareg 
fedd ei dad, a llefodd, “ Nid yw teyrnas Dduw 
fwyd a diod, ond cyfiawnder, tangnefedd, a 
llawenydd yn yr Ysbryd Glan” Saith o bryd- 
nawnau yn olynol y pregethodd efe oddiar y 
gareg fedd hono, ac ni fu rhagor o effeithiau yn 
cydfyned â'i weinidogaeth yn un lle nag yno. 
Yn awr yr oedd Mr, Wesley a'i bregethwyr yn 
agored i ymosodiadau'r werinos (mob) yn Nghaer- 
ludd, Caerodor, Cernyw, ac yn enwedigol yn Wed- 
nesbury. Yn y lleoedd hyny, yn y rhai y byddai'r 
swyddogion gwladol yn eyflawni eu dyledswydd, 
buan y gostegid y cyfryw derfysgiadau; ond 
mewn rhai lleoedd, yr oedd yr offeiriaid yn 
anog y werinos i derfysgu, a byddai'r ynadon 
yn amneidio ar yr afreolaeth a gyflawnid gan- 
ddynt. Yn Wednesbury, cymerwyd mantais 
ar y rhagfarn gyhoeddus yn erbyn Trefnydd- 
iaeth, ac mewn canlynìad torwyd i'w tai, ac 
yspeiliwyd eu meddianau; ond mewn lleoedd 
eraill cyflawnwyd ysgelerderau personol mwy 
enbyd. Rhai o'r pregethwyr a dderbynias- 
ant niwaid mawr; eraill a ddaliwyd tan ddwfr 
hyd nes eu bod ar drengu; ac am y gwragedd 


WES 


831 


WHI 


—— _ — — 


ag oedd yn glynu wrthynt, dywedir i rai o hon- 
gael eu trin mor greulon gan yr erlidwyr ang- 
henfilaidd, fel na ddarfu iddynt fyth wella yn 
hollol. Mewn rhai lleoedd dwbiasant y pregeth- 
wr drosto â phaent. Yr oedd cynydd Trefn- 
yddiaeth yn hytrach yn cael ei hwylusaw, na'i 
atal, trwy y cyfryw erledigaeth. Yn mhob am- 
gylchiad yr oedd y pregethwyr yn arddangos y 
fath wroldeb ag oedd yn peri i'w herlidwyr, wedi 
i'r cynhyrfiad diswmwth fyned heibio, i'w parchu. 
Âr y cyntaf nid oedd un ddarpariaeth reolaidd 
ar gyfer pregethwyr lleygol. Lletyid â phorthid 
hwynt pa le bynag yr elent, gan rai o'r gymdeith- 
as; a phan mewn diffyg dillad, os na chyflawnid 
eu hangen gan bersonau unigol, gosodent eu 
sefyllfa at ystyriaeth y golygwyr. Ond yn fuan 
gwelwyd yn angenrheidiol i sefydlu dogn rheol- 
aidd i bob un. Codwyd ysgol hefyd yn Nghoed- 
wig y Brenin ( Kingswood) er addysg meibion 
pregethwyr. Y mae meithder yr erthygl yn 
gwahardd i ni roddi ychwaneg o hanes yn nghylch 
llwyddiant Trefnyddiaeth. Yn unig ychwyneg- 
wn iddi ymledaenu trwy Loegr, Cymru, a'r 
Iwerddon; ond nad yw wedi bod mor llwydd- 
ianus yn yr Alban. 

Gan gyfeirio at y flwyddyn 1785, y mae y 
Meistriaid Coke a Moore, yn dywedyd, “ O'r 
pryd hwn daliodd Mr. Wesley ei ffordd yn mlaen 
yn ddirwystr.” Yr oedd gwaith Duw yn llwyddo 
bob blwyddyn. — Yn awr ffurfid cymdeithasau yn 
feunyddiol, yn y rhai yr oedd yr un rheolau yn 
cael eu cadw. Er fod Mr. Wesley yn dadfeilio 
gan oedran, eto nid oedd efe yn lleihau yn ei ym- 
drech. O hyd codaiam bedwar o'r gloch y bore. 
Teithiai rhwng pedair a phum mil o filltiroedd 
bob blwyddyn, gan fyned trwy Frydain a'r 
Iwerddon ddwy waith bob blwyddyn. Yn y 
bedwerydd flwyddyn a phedwar ugain o'i oedran, 
y dechreuodd efe deimlo dadfeiliad gyntaf; ac 
ar ddechreuad ei bumed flwyddyn a phedwar 
ugain, y mae yn sylwi, “Nid ydwyf mor wisgi 
ag yr oeddwn er ys amser a aeth heibio; nid 
wyf yn rhedeg nac yn cerdded mor heinif ag 
oeddwn: y mae fy ngolwg beth yn waeth nag 
oedd; ond nid wyf yn teimlo un dadfeiliad yn y 
gwaith o ysgrifenu pregethau, yr hyn wyf yn 
ei gyflawni mor rhwydd, a chredwyf, mor ddifai 
ag erioed.” Yn nechreu y flwyddyn 1790, y 
mae yn ysgrifenu, “* Yr wyf yn awr yn hen wr, 
yn dadfeilio o'm pen i'm traed. Er hyny, i Dduw 
byddo'r diolch, nid wyf yn llai fy llafur: yr wyf 
yn gallu pregethu ac ysgrifenu o hyd.” Ar y 
dwyfed ar bymtheg o Chwefror, 1791, cymer- 
odd anwyd wrth bregethu yn Lambeth. Dros 
rai diwrnodau ymdrechodd yn erbyn twym- 
yn gynyddol, a pharhaodd i bregethu hyd y 
Mercher canlynol, pan y traddododd ei bregeth 
olaf. O'r pryd hwnw yr oedd yn myned wanach 
wanach, ac yn fwy hun-glwyfus o hyd. Bu farw 
mewn heddwch ar yr aiÌ ddydd o Fawrth, 1791, 
yn yr wythfed flwyddyn a phedwar ugain o'i 
oedran, ac yn y bumed a thri ugain o'i weinidog- 
aeth. Claddwyd ef yn Nghapel Heol y Ddinas 
(City Road Chapel,) Caerludd. Y mae ei waith 
yn gyhoeddedig, yn wyth gyfrol wythplyg. Heb- 


jaw hyny efe a gyhoeddodd y Llyfrgell Gristion- | 


ogol, yn cynwys Dyfyniadau, Talfyriadau, &c., 
allan o amrywiol awdwyr, yn haner can cyfrol 


deuddeg plyg; y Drysorfa Arminaidd, Cyhoedd- 
iad Misol yn cael ei barhau tan yr enw Trysorfa 
Drefnyddol. Ni adawodd efunrhyw feddiant ar 
ei ol heblaw ei ysgrifen-hawl o'r argraffiadau 
derbyniol o'i waith; a hwn, wedi talu ei ddyled- 
ion, a adawodd efe at wasanaeth y Cyfundeb 
Wesleyaidd. | 

““ Y fath,” medd Mr. Southey, “oedd buchedd 
a bywyd Ioan Wesley, gwr o olygiadau, gallu- 
oedd, a rhinweddau mawrion. Iddo enyn ysbryd 
gwresog, nid yn unig yn ei gyfundeb ei hun, ond 
hefyd mewn eglwys ag oedd yn sefyll mewn 
angen am ryw beth i'w chynhyrfu, a addefir hyd 
yn nod gan aelodau yr eglwys ei hun. Iddo 
anog penboethder a gormodedd, rhoddi clust ym- 
wrandawiad rhy barod i adroddiadau anghywir 
ac anhygoel, a gwasgaru gau gred yn gystal a 
duwiolder, ni fydd i'r teg a'r call yn mhlith ei 
bobl ef ei hun braidd anturio ei wadu. Yn ei 
heffeithiau uniongyrch, y mae'r egwyddor gre- 
fyddol rymus ag a wasgarwyd ganddo ef a'i pre- 
gethwyr wedi dychwelyd llaweroedd oddiwrth 
ystod o bechod, wedi cynal llaweroedd mewn 
tlodi, cystudd, a helbul, a chwedi cynysgaeddu 
llaweroedd â llawenydd buddugol yn angau.” 

WESLEYAETH, eyfundraeth grefyddol can- 
lynwyr y Meistriaid Ioan a Siarls Wesley. Edr. 
Trefnyddion. 

WESLEYAID, canlynwyr y diweddar Feistr- 
iaid Ioan a Siarls Wesley, y rhai ydynt goríf 
lluosor a pharchus iawn, nid yn unig yn ein 
gwlad ni, ond hefyd mewn llawer o wledydd 
eraill. Annichonadwy yw gwadu nad ydynt 
wedi gwneyd cymaint os nad mwy, yn ystod y 
can mlynedd diweddaf, ag un corff crefyddol, 
tuag at ddiwygio ac achub y byd. Nis gall un 
dyn gwir dduwiol laina llawenhau yn y lles a 
wneir trwyddynt, gan nad pa mor bell a fyddo 
oddiwrth gytuno â'u golygiadau athrawiaethol. Y 
mae eu hymdrech erclwffaidd yn bresenol yn 
nherfyniad y ganrif gyntaf o'u hanfoniad fel 
plaid i gasglu cynifer o filoedd o bunau, er sef- 
ydlu trysorfa yn eu plith eu hunain at aehosion 
crefyddol a dyngarol, ar yr un pryd yn arddang- 
osiad eglur o'u hundeb, cydweithrediad, a'u 
brwdfrydedd crefyddol. Edr. Zrefnyddion. 

WHITFIELD—y Parchedig Sior Whitfield, 
aanwyd yn Nghaerloyw, Rhagfyr l6eg, 1714. 
Ei dad, yr hwn oedd dafarnwr yn Nghaerloyw, 
a fu farw pan yr oedd ef yn ieuanc iawn, gan ei 
adael tan arolygiad mam ddoeth a thyner, yr hon 
yn ei hystyried yn wrthrych neìllduol ei gwarch- 
odaeth, herwydd tynerwch ei oedran, a'i gwnaeth 
yn wrthrych ei gofal arbenig. Yr oedd o'i ieuenc- 
tyd wedi ei gynysgaeddu â thalentau neillduol, 
Rhwng deuddeg a phymtheg oed, gwnaeth gyn- 
ydd rhagorol yn yr ieithoedd dysgedig. Her- 
wydd cyfyngderau amgylchiadol eì fam, cafodd 
ei ddygiad ì fyny beth ataliad y pryd hwn, ac 
felly ymddifadwyd ef o beth addysg, ag oedd yn 
angenrheidiol er ei addasu i fod yn ddefnyddiol 
mewn amser ì ddyfod. Cyfranogodd o Swper yr 
Arglwydd pan yn ddwy ar bymtheg oed, a daeth 
y pryd hwnw yn Gristion: penderfynol a chywir. 
Y flwyddyn ganlynol cafodd ei ddanfon i Goleg 
Penfro, yn Rhydychain. Yr oedd Siarls Wesley 
y pryd hwnw yn fyfyriwr yn Ngholeg Eglwys 
Crist, Daeth Mr. Whitfield yn gydnabyddus âg ef, 


WHI 


832 


WHI. 


athan ei weinidogaeth derbyniodd lesmawr. Wedi 
cyrhaeddyd un ar hugain oed, ar fore Sabbath, 
Mehefin 20fed, 1736, cafodd ei urddo mewn 
modd difrifol gan esgob Caerloyw. Y Sabbath 
canlynol traddododd bregeth enwog ar “ Yr 
Angenrheidrwydd a'r Buddioldeb o Gymdeithas 
Grefyddol.” Cafodd y bregeth hon y fath ar- 
graff, fel y taenwyd y chwedl ei fod wedi gwneyd 
pymtheg o'i wrandawyr yn orphwyllog. Yr 
wythnos ganlynoÌ gadawodd Gaerloyw, ac aeth 
i Rydychain, lle y cafodd eì raddio yn Wyryf y 
Celfyddydau. Ychydig amser ar ol hyn cafodd 
wahoddiad i ymweled â Chaerludd, lle yr aros- 
odd ddau fis. Lletyodd yn y Tŵr, gan ddarllen, 
egwyddori, a phregethu bob yn ail yn Nghapel y 
Twr, Capel Wapping, ac yn Ngharchar Ludgate 
bob dydd Mawrth. Teimlai y pryd hwn yn 
awyddusiuno &'r ddau Wesley ac Ingham, y 
rhai oeddynt wedi myned yn genhadau i'r trefed- 
igion newydd yn Georgia; ac yn ebrwydd wedi 
hyny derbyniodd lythyrau oddiyno yn cynwys 
gwahoddiad i fyned yno i lafurio. Ystyriai hyn 
fel galwad rhagluniaeth; ac wedi canu yn iach 
i'w gyfeillion yn Nghaerloyw a Chaerodor, yn y 
flwyddyn 1737, gadawodd dwyni Brydain i fyned 
i gyfandir America, gan gael ei gymdeithasu â 
bendithion a gweddiau miloedd dros ei ddyogel- 
wch a'i lwyddiant. Ar ol mordaith ofidus, tir- 
iodd yn Savannah, Mai 7fed, 1738; ac wedi 
llafurio dros bedwar mis yn Georgia, gorfu arno 
ddychwelyd Loegrigael ei gwbl urddo, ac i 
grynhoi arian er sefydlu ysgol plant ymddifaid 
yn Georgia. Ar y chwechfed o Fedi, 1738, 
hwyliodd drachefn ar fwrdd llong yn rhwym o 
Charlestoni Gaerludd, lle y tiriodd ar ol mor- 
daith beryglus a phoenus. Ionawr 14eg, cafodd 
ei urddo yn offeiriad yn Rhydychain gan esgob 
Benson; ac wedi hyny cafodd ei erlid yn fawr 
am bregethu gair y bywyd, a'i gau allan o'r 
pulpudau, yn y rhai yr arferai bregethu yn flaen- 
orol. Meusydd y Waun (Moorfields,) Tref Cen- 
ning (Kennington,) a'r Rhos Ddu (Blackheath,) 
oeddynt leoedd yn y rhai y pregethodd efe i fil- 
oedd tan fwd agored yr awyr gyda llwyddiant 
mawr; er nad heb wrthwynebiad, Gwedi 
gwneuthur casgliadau hyd at fil o bunau, gogy- 
fer a thy yr amddifaid yn Georgia, hwyliodd yr 
ail waith tuag America, lle y tiriodd wedi mor- 
daith o naw wythnos, ac y cafodd wahoddiad 
union-gyrcholi bregethu yn yr eglwysi, y rhai 
yn ebrwydd a lanwyd o gynulleidfaoedd lluosog 
anghyffredin... Gwedi cyrhaeddyd Savannah, 
dewisodd ddarn o dir at adeiladu Ysgol Plant 
Amddifaid arno; ac ar y 25ain o Fawrth, 1740, 
gosododd y bridd-faen gyntaf i lawr, gan ei galw 
Bethesda, hyny yw, “Ty'r Drugaredd.” Bu y 
sefydliad hwnw wedi hyny yn dra defnyddiol, ac 
esgynodd llawer gweddi amddifad i'r nef dros ei 
sylfaenydd ardderchog, Yn yspaid ei deithiau 
blinedig o'r naill drefi'r llall, yr oedd yn ddi- 
ffygiol iawn, ac weithiau bron a chael ei orchfygu 
gan bryder; ond yr oedd y llwyddiant a ganlynai 
ei ymdrechion yn Georgia, yn eì lenwi o frwd- 
frydedd a gobaith. Hwyliodd drachefn pa fodd 
bynag tua Lloegr, a thiriodd yn Falmouth ar y 
l4eg o fis Mawrth. Yn uniongyrchol wedi cyr- 
haedd ei wlad gynhenid, teithiodd tua Chaerludd, 
a'r Sabbath canlynol pregethodd ar gimle Tref 


Cennig ( Kennington Common,) ì gynulleidfa lu- 
osog a phrysur. Gwedi cael gwahoddiad taer 
i ymweled â'r Alban, hwyliodd o Gaerludd i 
Leith, lle y tiriodd Gorphenaf 30ain, 1741 a 
chafodd dderbyniad gwresawgar anghyffredin yn 
Dumfermline ac Eiddin. Gwedi pregethu mewn 
amryw leoedd, a chasglu pum canto bunau, gad- 
awodd yr Alban i fyned trwy Gymru i Gaerludd. 
Yn y Fenni priododd Meistres James, gweddw o'r 
dref hono, rhwng deg ar hugain a deugain oed, 
yr hon a hoffai yn fawr. Ar ei ddyfodaid i Gaer- 
Ìudd, wedi adafaelu yn ei lafur cariad, cafodd nad 
oedd yr hin yn caniatau iddo bregethu allan 
yn Meusydd y Waun. Herwydd hyn cymerodd 
rhyw Ymneillduwyr ddarn o dir, a chodasant 
arno fath o luest dymhorol (4emporary shed,) 
yr hon a alwodd efe yn babell, neu dabernacl; a'i 
wrandawyr oeddynt dra lluosog. Yn nechreu 
Awst, 1744, er fod sefyllfa ei iechyd yn wael, 
hwyliodd Mr. Whitfield drachefn tuag America ; 
ac ar ol mordaith drafferthus, tiriodd yn Nghaer- 
efrog Newydd. Yno cafodd ei gymeryd yn glaf 
iawn, ac ofnid fod ei farwolaeth gerllaw; ond trwy 
diriondeb rhagluniaeth cafodd ei adnewyddu yn 
raddol, ac atafaelodd yn ei ddyledswyddau gof- 
alus a phwysfawr.. Mewn canlyniad i'w saldra 
yr oedd yn gorwedd tan anfanteision mawrion 
herwydd poenau yn ei ochr; er symudiad pa rai, 
yn nghyd âg adnewyddiad cyffredinol ei iechyd, 
cafodd ei gynghori i fyned i'r Bermuda. Cyd- 
syniodd â'r cyngor, ac ar y pymthegfed o Fawrth, 
1748, tiriodd yno. Yn y Bermuda cafodd y der- 
byniad mwyaf caredig, a chan deithio o'r naill 
gwr o'r ynys i'r llall, a phregethu ddwy waith 
bob dydd, bu o lesa defnydd mawr yno. Ei 
wrandawyr oeddynt luosog; ac yn aml effeithid 
ef yn fawr wrth ganfod cymaint o ddynion yn 
anwybodus o Gristionogrwydd. Casglodd yno 
uwchlaw can punt tuag at ysgol y plant amddi- 
faid. Trosglwyddodd y swm hwnwi Georgia; 
a chan ei fod yn ofni adlithriad i'w anhwyldeb 


: os dychwelai i America, cymerodd long a thiriodd 


yn ddiogel yn Deal, a'r prydnawn canlynol ym- 
adawodd oddiyno i fyned i Gaerludd, lle y tir- 
iodd wedi absenoldeb o bedair blynedd. Ar ei 
ddychweliad yno cafodd Mr. Whitfield ei gynull- 
eidfa yn y Tabernacl wedi dirfawr wasgaru; a 
bod ei amgylchiadau arianol yn gwaethygu, gan 
ei fod wedi gorfod gwerthu ei ddodrefn ty i dalu 
dyled Ty'r Amddifaid. Yn awr, pa fodd bynag, 
dechreuodd ei gynulleidfa gyfranu, a'r ddyled i 
leihau yn raddol. Y pryd hwn anfonodd yr Ar- 
glwyddes Huntingdon am dano i bregethu i am- 
ryw bendefigion yn ei thy hi. Yn mhlith y rhai 
hyn yr oedd Iarll Chesterfield, yr hwn a dystiol- 
aethodd iddo gael ei foddloni yn fawr; a dywed- 
odd Arglwydd Bolingbroke wrtho iddo wneyd 
cyfiawnder mawr yn ei bregeth â'r perffeithderau 
dwyfol. Yn Medi ymwelodd y drydedd waith 
â'r Alban, a chafodd ei dderbyn yn llawen. 
Ei feddyliau yn awr oeddynt yn llawn tra- 
fferth yn nghylch ffurfio cynllun er gwneuthur 
Ty'r Amddifaid (yr hwn ar y cyntaf a fwriadwyd 
yn unig at y cyfryw wasanaeth) yn athrofa dysg- 
eidiaeth. Yn Chwefror, 1749, cymerodd daith i 
Exeter a Plymouth, lle y cafodd dderbyniad 
brwdfrydol; ac yn yr un flwyddyn dychwelodd 
i Gaerludd, wedi teithio oddeutu chwe chant o 


WHI 


853 


WHI 


filltiroedd yn ngorllewin Lloegr. Yn Mai aeth 
i Portsmouth a Portsea, yn mha leoedd y bu yn 
dra defnyddiol; gani laweroedd ar yr un pryd 


| gael, trwy offerynoliaeth ei bregethiad, ““ eu troi 


o dywyllwch i oleuni, ac o feddiant satan at 
Dduw.” Yn Medi aeth i Northampton a swydd 
Caerefrog, lle y pregethodd i gynulleidfaoedd 
tawel ac ystyriol, yn cynwys deng mil o ddyn- 
ion; ac ni chafodd driniaeth angharedig, oddi- 
gerth mewn un neu ddau le yn unig. Yn 1751 
ymwelodd Mr. Whitfield â'r Iwerddon, a chafodd 
dderbyniad mawr yn Nulyn. Tystiolaethodd 
iddo gael ei foddloni yn fawr yn maintioli ac 
agwedd ystyriol y cynulleidfaoedd a wrandaw- 
ant arno; ae yno, fel arferol yr oedd ei lafur yn 
dra defnyddiol. O'r Iwerddon aeth rhag ei 
flaen i'r Alban, lle hefyd y cafodd anogaethau 
cryfion i fyned yn mlaen yn ddiflin yn ei waith. 


” Awst y chwechfed ymadawodd o Eiddin, i fyned 
— i Gaerludd, gyda golwg ar hwylio i America. 


Gwedi canu yn iach i'w gyfeillion hwyliodd dra- 
chefn yn yr Antilope, tua Georgia ; ac ar y seith- 


- fed ar hugain o Hydref, tiriodd yn Savannah, a 


- chafodd Ysgol y Plant Amddifaid mewn sefyllfa 


flodeuog. Gan iddo ddyoddef yn flaenorol oddi- 


- wrth yr awyr dymeredd, penderfynodd beidio a 
“ threulio yr haf yn America; ond adhwyliodd tua 


> Chaerludd, lle y tiriodd mewn diogelwch, ar ol 


mordaith ganolig. 

Ei feddwl gweithgar, yr hwn yn ddiorphwys 
ydoedd yn ffurfio rhyw gynllun er helaethiad 
teyrnas y Prynwr, a drodd yn awr tua'r Taber- 
nacl, Ffurfiodd gynllun er adeiladu un newydd ; 
ac yn ystod yr haf dilynol cafodd ei orphen. 
Gosodwyd y sylfaen Mawrth 1, 1753; ac agor- 
wyd ef ar y Sabbath, Mehefin 10, 1754. Wedi 
pregethu ynddo dros ychydig ddyddiau, gadaw- 
odd Gaerludd i fyned i'r Alban, gan ddefnyddio 
pob cyfleusdra i bregethu ar y ffordd, hyd nes 
cyrbaeddyd Eiddin; ac wedi teithio deuddeg cant 
o filldiroedd, ar y 25 dychwelodd adref, ac agor- 
odd y Tabernacl yn Nghaerodor, yna dychwelodd 
i Gaerludd ; ac yn Medi, 1756, agorodd y capel 
yn Heol Llys Totenham. Yr oedd ei lafur yn 
anghyffredinol fawr. Pregethai bymtheg gwaith 
yr wythnos; ac yr oedd canoedd o bobl yn gorfod 
myned ymaith oddiwrtb y capel, herwydd nad 
oedd modd myned iddo gan mor llawn ydoedd. 
Trwy ei lafur dibaid yn gwasanaethu ei ddwy 
gynulleidfa yn Nghaerludd, yr oedd ei nerth yn 
pallu; a chafodd ei ddwyn i sefyllfa nychlyd a 
gwanaidd, Yn cael yn niwedd y flwyddyn fod 
ei iechyd yn adnewyddu, penderfynodd ymweled 
ag America drachefn. Mewn canlyniad, yn 
niwedd Tachwedd, ymadawodd â Lloegr, a thir- 
iodd mewn dyogelwch yn Boston, yn Ionawr; 
ac wrth ysgrifenu at ei gyfeillion yn Lloegr, y 
mae yn arwyddo ei fod wedi ei foddhau yn fawr 
yn niwylliad eglur Ty yr Amddifaid. Wedi 
treulio y gauaf mewn modd hyfryd a defnyddiol 
yn America, hwyliodd unwaith drachefn tua 
twyni ei wlad gynhenid; ac ar ol mordaith o 
wyth niwrnod ar hugain, tiriodd yn Lloegr; ac 
ar y 6fed o Hydref, 1763, agorodd gapel yr Ar- 
glwyddes Huntington, yn Nghaerbaddon. Yn 
ebrwydd wedi eì ddychweliad i Gaerludd, cymer- 
wyd Mrs. Whitfield gan dwymyn enynol, ac ar 


y nawfed o Awst, syrthiodd yn aberth iddi. Ar | 


y l4 o'r un mis, traddododd Mr. Whitfield ei 
phregeth angladdol, yr hon oedd yn hynodol am 
ei theimladrwydd, er fod ei hareithyddiaeth yn 
wrol a duwiol. 

Yn awr parotodd ar gyfer ei seithfed fordaith 
taag America, yr hon hefyd ydoedd ei olaf. 
Hwyliodd yn nechreu Medi, ac ar y degfed ar 
hugain o Dachwedd, cyrhaeddodd yno mewn 
dyogelwch, wedi mordaith beryglus a gofidus. 
Ond yn awr yr oedd ysbaid ei weithrediad yn 
tynu yn gyflym tua therfyniad; ystod ei ddef- 
nyddioldeb yn ebrwydd ìi derfyvu, tywod ei awr- 
wydr yn cyflym redeg allan; ac yntau yn fuan 
i fwynhau dedwyddwch y nef. Ei achwyniad, 
sef diffyg anadl, oedd yn effeithio yn fawr ar ei 
gyfansoddiad ; ac er iddo yn fynych fygwth ei 
fywyd, eto yr ergyd angeuol ydoedd ddisymwth 
ac annysgwyliadwy. O'r dwyfed ar bymtheg i'r 
ugeinfed o Fedi, yr oedd y llafurwr ffyddlon hwn 
yn ngwinllan Crist yn pregethu yn feunyddiol yn 
Boston ; ac er yn dra anhwylus, aeth ymaith oddi- 
yno ar yrunfed ar hugain, a pharhaodd i weithio 
hyd y nawfed ar hugain, pan y pregethodd allan 
drosddwy awr; erhyny ymadawoddifynedi borth- 
ladd Newbury, gan fwriadu pregethu y bore dra- 
noeth. Ei gwsg ydoedd anesmwyth, ac achwynai 
herwydd cyfyngder ar ei ysgyfaint; ac am bump 
o'r gloch bore Sabbath, Medi 30, 1770, aeth i'r 
orphwysfa barotoedig i bobl Dduw, pan nad oedd 
ond pum deg chwech oed. Yn ol ei ddymuniad 
ei hun, claddwyd Mr. Whitfield yn mhorthladd 
Newbury. Am un o'r gloch yr ail ddydd o 
Hydref, enuliodd holl glych y dref dros awr, a'r 
holl longau yn y porthladd a roddasant eu har- 
wyddion priodol o alar. Am ddau o'r gloch 
cnuliodd y clych eilwaith; ac am dri aduewydd- 
asant eu enul dros ysbaid yr angladd. Rhai o 
drigolion anrhydeddusaf y lle oeddynt yn yr 
angladd; yr hon ydoedd bwysfawr ac effeithiol. 

Nid oedd Mr. Whitfield yn wr dysgedig fel ei 
gydoeswr, Mr. Wesley ; ond yr oedd yn medd- 
ianu gradd helaeth o synwyr, hysbysrwydd cy- 
ffredinol, gwybodaeth ysgrythyrol, yn nghyd 
ag adnabyddiaeth fanylaidd o'r galon ddynol. 
Pregethau Mr. Whitfield oeddynt yn benaf yn 
wresog ac areithyddol, yn cael eu cyfeirio yn 
gyffredin yn fwy at serchiadau na dealldwriaeth 
ei wrandawyr. Mr. Whitfield ydoedd haelionus 
a thirion, yn faddeugar ac addfwyn, ond yr oedd 
yn selog a phenderfynol; ac anaml y goddefai 
i'w deimladau orchfygu ei ddealldwriaeth, Bu 
yn dra defnyddiol er cynhyrfu mwy o ystyriaeth 
at grefydd nag y gellir yn hawdd ddychymygu; 
ac yn ddiameu, bod milynau yn bendithio ei 
enw, fel y mae miloedd yn parchu ei goffa- 
dwriaeth. 

WHITFIELDIAID, enw a gymhwysir at 
ganlynwyr y diweddar Barch. Sior Whitfield, yn 
neillduol y Cristionogion a berthynant i'r cyfun- 
deb a ffurfiwyd dan nawdd y ddiweddar enwog 
Arglwyddes Huntington. Edrych Tuntington, 
Trefnyddion, Whitfield. Er nad yw canlynwyr 
Whitfield wedi eu ffurfio yn gorff arbenigol 
rheolaidd, fel canlynwyr Mr. Wesley, eto golyg- 
ir eu bod mor lluosog a'r rhai olaf; rhai wedi 
glynu wrth y dosbarth efengylaidd yn yr eglwys 
wladol; a chanoedd wedi uno a'r Neillduwyr 
Annibynol, Fel Paul, ni ddaeth Mr. Whitfield 


WIC 


i broselytio a rheoleiddio canlynwyr, ondi bre- 
gethu yr efengyl. Heblaw ei fod yn wr o ysbryd 
eyhoeddus, anmlheidiol, anhunanol, a gwylaidd, 
ni chafodd ond oes fer, mewn cymhariaeth i'w 
gydfyfyriwr, Mr. Wesley; ac o herwydd hyny 
nid dichonadwy oedd iddo ffurfio cynlluniau, a 
dyfod yn sylfaenwr plaid; er na “ ddiflanodd ei 
lafur,” fel y dywedai y Dr. Clarke, “gydag ef,” 
ond iddo “adael olyniad ysbrydol” parhaus, ar 
ei ol yn y cyfundebau a enwyd uchod. Edrych 
Congregational) Magasine, April, 1839, p.p. 
218—221. 

WiCLIFF, Ioan Wicliff, y diwygiwr Seisnig 
enwog, yr hwn hefyd a elwir yn “* Seren Ddydd 
y Diwygiad,” a anwyd yn agos i Richmond, yn 
swydd Gaerefrog, yn y flwyddyn 1324. Yn 
mherthynas i'w rieni, a'i ddyddiau boreuol, nid 
oes genym un wybodaeth sicr a phenderfynol. 
Yn unig sicrheir ei fod o'i ieuenctyd, yn rhagori 
yn ei athrylith ; ac iddo pan yn un ar bymtheg 
oed, gael ei dderbyn yn Gyffredinolwr (Common- 
er,) o Goleg y Frenhines, Rhydychain; ac yn 
fuan wedi hyny iddo symud i Goleg Merton, lle 
y cafodd yn gyntaf ei dderbyn yn greiddyn, (pro- 
bationer,) ac eilwaith yn gyfaill. Tra yn y coleg 
hwnw yr oedd yn hynodol am ddysgeidiaeth a 
llafur, ac yn cael ei gyfrif yn wr o wybodaeth 
ddofn. Myfyrio ar yr ysgrythyrau santaidd, 
modd bynag, oedd ei brif hyfrydwch. Ysgrif- 
enodd nodiadau, esboniadau, a homiliau, ar am- 
ryw ranau o honynt; a thrwy hyny enillodd yr 
enw Doctor Evangelicus, neu Ddysgawdwr 
Efengylaidd. Yn 1960, hynododd ei hun trwy 
ei wrthwynebiad doeth a selog i ormesiadau y 
mynachod cardotawl; ac yn ebrwydd wedi hyny 
trwy ddadl yn nghylch tlodi Crist. Yn 1361, 
cafedd ei ddyrchafu yn flaenor Coleg Baliol, yn 
Rhydychain; ac yn mhen pedair blynedd wedi 
hyny yn warcheidwad Llys Caergrawnt (Canter- 
bury Hall,) yr hwn oedd newydd gael ei sylfaenu. 
Y pryd hwn yr oedd wedi cyrhaedd parch cyffred- 
inol, yn nghyda serch a chariad urddasoliaid pen- 
af yr eglwys. Mewn canlyniad i ryw betrusder 
cydwybod ac ymddygiad gwrol o'i eiddo, cafodd 
pa fodd bynag, ei ddeol o'r sefyllfa olaf a enwyd 
trwy ordinhad y Pab, yn 1976... Y pryd hwnw 
yr oedd y Pab Urban wedi rhybuddio y brenin 
Edward o'i fwriad i'w wysio ef, trwy gyngaws, 
i'w lys, yr hwn ydoedd y pryd hwnw yn Avig- 
non, i ateb am ei ddiffyg o dalu y wriogaeth, yr 
hon a gydnabyddwyd gan ei ragflaenor, y brenin 
Ioan, ìi esgobaeth Rhufain, dros deyrnas Lloegr 
a'r Iwerddon; ac am wrthod talu y deyrnged 
ddyledus i'r esgobaeth hono. Y cyfryw arddel- 
wad yr oedd y brenin wedi penderfynu ei wrth- 
wynebu, a'r Senedd wedi cymeradwyo y pender- 
fyniad; ond yr oedd rbyw fynach wedi cael yr 
eondra i amddiffyn y Pab, ac i sefyll dros union- 
deb yr arddelwad. Yn erbyn y cyfryw ysgrif- 
enydd cyflwynodd Wicliff ei hun fel gwrthwyneb- 
wr galluog a gwresog. Yn 1372, wedi ei raddio 
yn Ddoctor Duwinyddiaeth, traddododd lithiau 
duwinyddol cyhoeddus, er hoddlonrwydd cyffred- 
inol yr ysgolion. Ymosododd eilwaith ar y 
gwaith o ddynoethi y llygriadau oeddynt wedi 
ymlusgo i'r eglwys; ac ychydig flynyddoedd 
wedi hyny, cyhuddodd y mynachod, mewn 
traethodyn enwog, o haner cant o heresiau a 


834 
MT ———Y——— eC ITI WR O ud nn 


WIC 


chyfeiliornadau, y rhai a nodwyd i lawr gandde 
yn. rheolaidd dn y cyhoeddiad. Yr oedd yr 
awdurdod babaidd, yr hon oedd wedi cynhyddu 
yn raddol, yn awr yn gadarnach nag erioed ; ac 
yr oedd yr holl fywiolaethau a'r urddau eglwys- 
ig wrth ewyllys y Pab, i'w rhoddi i'r sawl a 
fynai. Cynysgaeddai Italiaid a Ffrancod, heb 
wybod gair o Saesneg, â'r bywiolaethau goreu a 
mwyaf cyfoethog; herwydd hyn yr oedd y Se- 
nedd wedi gwneuthur achwyniad wrth y brenin, 
a'r Pab ei hun. Er hyn oll ni allent gael un 
diwygiad ; ac o'r diwedd anfonodd y brenin gen- 
hadau aty Pab Gregori XI. i geisio ganddo 
beidio a chyfyngu rhagllaw yn nosbarthiad byw- 
iolaethau. Canlyniad y genhadaeth hon a brof- 
odd yn dra anfoddlonawl, a'r Ty Cyffredin her- 
wydd hyny a adnewyddasant y cais, fod medd- 
yginiaeth i gael ei threfnu yn erbyn darpariadau 
y Pab, trwy y rhai yr oedd efe yn medi blaen- 
ffrwyth urddau eglwysig, trwy yr hyn yr oedd 
cyfoeth y wladwriaeth yn cael ei ddwyn ymaith, 
yr hyn nis gallent hwy ei oddef. Sefydlwyd 
gweithred fod i eglwysi cadeiriol gael mwynhau 
eu hetholiadau eu hunain, ac na fyddai i'r brenin 
o hyny allan ysgrifenu yn erbyn y cyfryw a 
etholid felly, ond yn hytrach, trwy ei lythyrau i 
ymdrechu eu cadarnhau, os byddai galwad am 
hyny. Y cyfryw fesur modd bynag yn profi yn 
annerbyniol, rhoddodd y brenin orchymyn i 
gymeryd arolygiad o'r holl fywiolaethau a_ber- 
chenogid gan ddyeithriaid; a chan fod eu rhif- 
edi yn ymddangos yn fawr, yn y flwyddyn 
1374, sefydlodd y brenin genhadau eraill i fyned 
i ymgynghori â'r Pab ar yr un achosion ag yr 
oedd y lleill wedi bod yn ymgynghori ag ef yn 
eu cylch y flwyddyn o'r blaen; ac yr oedd Wic- 
liff yn un o honynt. Yn y gynadledd â'r Pab, 
yrhona barhaodd dros ddwy flynedd, yr oedd 
efe yn weithgar iawn; a phenderfynwyd o'r &i- 
wedd fod i'r Pabo hyny allan ymatal oddiwrth 
ddefnyddio adgadwraeth bywiolaethau, ac na 
byddai i'r brenin mwy roddi bywiolaethau trwy 
ei ysgrifen ; er i'r Pab yn y flwyddyn ganlynol, 
wneuthur adgadwraeth bywiolaethau yn etholad- 
wy. Trwy ei berthynas a'r negeswriaeth hon, 
cafodd Wicliíf ei argyhoeddi yn fwy nag o'r 
blaen o falchder, cybydd-dra, ac uchelgais y 
Pab; ac wedi dychwelyd adref, nid esgeulsodd 
gyhoeddi hyny yn mhob lle. Ysgrifenodd yn 
erbyn athrawiaeth cyd-ddygiadau (tndulgences;) 
a thrwy ei wrthwynebiad selog i eglwys Rhufain 
gwnaeth ei hun yn agored i gryn ofid. Cerydd- 
odd falchder a chybydd-dra yr offeiriaid, yn 
nghyd a'u hesgeulusdra i bregethu efengyl Crist. 
Yn y flwyddyn 1376, cafodd ei anrhegu gan y 
brenin â pherigloriaeth Lutterworth. Trwy ei 
ymdrechion i ddiwygio oes lygredig, gwnaeth 
Wicliff lawer o elynion iddo ei hun, y rhaia 
ddysgwylient am gyfleusderau i'w niweidio; ac 
mor gynted ag y dechreuodd yn,ei lithiau cy- 
hoeddus wrthwynebu yr awdurdodau pabaidd, 
cafodd pedair erthygl ar bymtheg eu cyflwyno 
yn ei erbyn ger bron y Pab. Wedi i'r Pab 
dderbyn yr erthyglau byn, danfonodd amryw. 
ordinhadau i Loegr, yn cyfarwyddo gwneuthur 
ymchwil yn nghylch yr achos—carcharu Wicliff, 
ac os oedd yn euog, ei gosbi. Cyn i'r ordinhad- 
au gyrhaedd Lloegr, yr oedd y brenin Edward 


WIC 


835 


WIC 


| wedi marw; ond yr archesgob, ac esgob Caer- 
ludd, a aethant yn mlaen i gyflawni ordinhadau 
y Pab ; a chan nas gallasent gael gan brif ysgol 
Rhydychain draddodi Wicliff i'w dwylaw, gor- 
chymynasant i ganghellwr y brif ysgol, ac es- 
gobaeth Lloegr,i'w gyfarwyddo efi ymddangos 
ger eu bron hwynt ar y pymthegfed dydd o 
Chwefror. Ar y diwrnod gosodedig ymddang- 
osodd Wicliff, yn nghymdeithas Ioan, dug Law- 
rence, a Henry Piercy, Iarll pengwastrawd, 
( Earl-marshall,) yn eglwys St. Paul, pan y ter- 
fynodd y cyngor cyn mabwysiadu unrhyw fesur- 
au, mewn canlyniad ìi ymryson rhwng yr Iarll 
ag esgob Caerludd. Yn Mehefin, 1378, cyfarfu 
y dirprwywyr eilwaith, i'r dyben i gyflawni eu 
comisiwn; pan yr anfonodd y fam-frenhines am 
” arglwydd Clifford, gan wahardd iddynt fabwys- 
iadu dedfryd benderfynol gyda golwg ar Wicliff, 
- Ymddangosodd Wieliff yn y cyfarfod hwnw, a 
thraddododd ysgrifen alluog a phwysig, yn 
cynwys ei resymau dros yr ymadroddion a lef- 
arwyd ganddo, ac herwydd y rhai yr oedd efe 
wedi cael ei wysio yno; ond gan nad oedd ei 
—“ resymau yn boddhau y dirprwywyr, gorchymyn- 
— asant na fyddai iddo arfer y cyfryw ymadroddion 
—_ mwyach, nac yn yr ysgolion, nac yn ei bregeth- 
“au. Trwy farwolaeth y Pab Gregori XI., yn y 
. flwyddyn hono terfynwyd comisiwn y dirprwy- 
“wyr, ac ni ymddangosodd Wicliff mwyach o'u 
| blaen, Yn 1378, cyhoeddodd Wicliff eì lyfr ar 
“Wirionedd yr Ysgrythyrau;” ac yn 1979, 
mewn canlyniad i'r blinder a ddyoddefodd, syrth- 
iodd i gystudd peryglus, yn yr hwn yr ymddang- 
osai yn min marwolaeth ; ond er llawenydd an- 
| nhraethadwy i'r eglwys ddiwygiedig, cafodd ei 
adferu i'w iechyd y tro hwnw. Yn y flwyddyn 
1380, dynoethodd Wicliff y llys pabaidd, yn 
nghyd a llygredigaethau yr offeiriaid, yn ei lith- 
iauy ei bregethau, a'i ysgrifeniadau. Ar yr un 
pryd, mewn cysylltiad a gwyr dysgedig eraill, 
yr oedd yn ngafael â'r gorchwyl o gyfieithu yr 
ysgrythyrau santaidd i'r Saesneg. Am lafur 
mor bwysfawr, derbyniodd, modd bynag, wrth- 
wynebiad a dirmyg, yn lle y diolchgarwch a'r 
parch a deilyngai. Yr offeiriaid annuwiol oedd. 
ynt yn canfod y byddai i'r cyfryw fesur daro ar 
wreiddyn anwybodaeth a choelgrefydd, ac her- 
wydd hyny, fel y rhai Ephesiaidd gynt, crynent 
yn achos eu crefft. Ymosodwyd ar y cyfieithnd 
hwn, ond Wicliff a'i hamddiffynodd ef mewn 
modd galluog; a'r hyn oedd eto yn fwy pwysig, 
amddiffynodd hawÌ y werinosi ddarllen yr ys- 
grythyrau, yr hyn hefyd oedd wedi cael ei ameu. 
Yn y flwyddyn hon a'r un ddilynol, gwrthwy- 
nebodd mewn modd cadann a galluog, yr athraw- 
iaeth babaidd o draws-sylweddiad, sef gwydd- 
fodoldeb gwirioneddol corff. Crist yn sacrament 
swper yr Arglwydd. Achlysurodd a chynhyrf- 
odd y cyfryw wrthwynebiad i athrawiaeth ag 
oedd wedi cael ei choleddu gan yr eglwys bab- 
aidd dros yn agosifil o flynyddoedd, o angen- 
rheidrwydd genfigen ei elynion yn ei erbyn, a 
chafodd ei farnu yn euog gan ganghellwr Rhyd- 
ychain, a rhyw ddoctoriaid perthynol i'r brif 
ysgol. Cyfeiriodd Wicliff oddiwrth ordinhad y 
eanghellwr at y brenin. O gylch yr amser hwn 
eafodd yr archesgob Sudbury ei ddi-benu gan y 
gwrtbryfelwyr; a thrwy ordinhad y Pab cafodd 


Gwilym Courtney, esgob Caerludd, ei dros- 
glwyddo i esgobaeth Caergrawnt. Mewn cy- 
maufa o esgobion detholedig, a gynaliwyd yn 
mynychlog y mynachod pregethawl, yn mis 
Mai, 1382, cyhoeddodd Courtney amrywiol o 
dybiau Wicliff a'i ganlynwyr yn gyfeiliornadau 
peryglus, heresiaidd, a hollol wrthwynebol i 
athrawiath yr eglwys. Nid yw yn ymddangos 
i Wicliff gael ei wysio mewn unrhyw ddull i 
ymddangos ger gwydd y llys hwn; ond gorchy- 
mynodd Courtney i Ganghellwr Rhydychain 
gyhoeddi y dyfarniad penderfynedig y pryd 
hwnw. Heb ymofoddloni ar y cyfryw fesurau, 
mynodd Courtney fraint-lythyrau oddiwrth y 
brenin, yn gorchymyn esgymuno Wicliff, ac am- 
rywiol wyr rhagorol eraill, allan o brif ysgol 
Rhydychain; ac hefyd yn cyfarwyddo fod i holl 
gyhoeddiadau Wiecliff gael eu hatafaelu, a'u di- 
nystrio. Fel hyn, yn cael ei erlid, hir wrthwy- 
nebodd Wiecliff y cenllif gelyniaethol, nes o'r 
diwedd iddo gael ei orthrechu, a'i orfodi i roddi 
ei sefyllfa fel proffeswr i fyny yn y brif ysgol, ac 
i encilio i Lutterworth.. Wedi gadael y brif ys- 
gol ac encilio i'w berigloriaeth, parhaodd o hyd 
i ddwys fyfyrio, gan ymdrechu hwylusaw y di- 
wygiad oddiwrth y llygredigaethau oeddynt yn 
ei fryd ef yn ffynu yn gyffredinol yn mhob lle. 
Cyhoeddodd draethodyn galluog a difyr yn erbyn 
rhyfel y groes; ac yn ebrwydd drachefn, ei lyfr 
enwog a gyfenwir, “ Prif Ddedfryd y Felldith 
wedi ei hegluro ;” yn nghyd a'i “ Draethawd ar 
Ddosbarthiad annhrefnus Bywiolaethau.” Yn 
ebrwydd wedi ei symudiad i Lutterworth, cafodd 
Wicliff ei gymeryd yn glaf o'r parlys; ond caf- 
odd ei adferu yn ebrwydd, a'i alluogi i adafaelu 
yn ei waith. Cafodd ei wysio gan y Pab Urban 
i ymddangos o'i flaen ef; ond dychwelodd lythyr 
O ymesgusodiad, yn sicrhau ei fod wedi ei 
ddysgu yn y gwrthwyneb gan Grist, sef i ufydd- 
hau i Dduw yn bytrach nagiddynion. Yn awr 
yr oedd iechyd Wicliff yn graddol anmharu, eto 
pregethai air Duw mewn amser ac allan o amser, 
nes o'r diwedd, ar ddydd Gwyl y Gwirioniaid, 
1384, iddo gael ei daro eilwaith â'r parlys; ac 
yn ebrwydd wedi hyny iddo drengu. 
Ysgrifeniadau Wicliff oeddynt luosog a dysg- 
edig; ei athrawiaeth ydoedd ysgrythyrol a phro- 
testanaidd; ei ganlynwyr oeddynt yn lluosogi 
yn feunyddiol; ac efe a fu yn gynorthwyol iawn 
yn nygiad y diwygiad yn mlaen; yr hwn a gyn- 
ysgaeddodd ddynion doeth a da â'r fath lawen- 
ydd a hyfrydwch; a hanes yr hwn sydd mor 
ddifyrgar a phwysfawr.. Ymddengys fod Wicliff 
yn wr ag oedd yn byw mor bell uwchlaw cael ei 
niweidio gan glod, ag oedd oddiwrth gael ei 
ofidio gan genfigen a malais. Yr oedd wedi 
dwys fyfyrio holl gylch dysgeidiaeth dduwin- 
yddol; yn dra chyfarwydd yn nghyfreithiau 
gwladol a breiniol Prydain Fawr; yn brysur, 
eto yn siriol; ac uwchlaw pob peth, yn caru 
Duw a'i holl galon, a'i gymydog fel ef ei hun, 
Y neb a ewyllysio weled hanes helaethach am y 
Diwygiwr enwog hwn, darllened ei weithion ; 
ac hefyd, Strype's History of the Reformation; 
History of Ozford; Leland & Vos's Acts and Mo- 
numents; Dr. Jâmes' Apology for John. Wicliffe ; 
Archbishop Wake's State of the Church; Wal- 
shingham's History of England; Lewis' History 


WIN 


8856 


WOR 


of the Ife and Sufferings of Wicliffe; and above 
all, Vaughan of Kensington's Valuable and Inter- 
esting Life of the Greab Reformer. Edrych 
Diwygiad. ; 

WICLIFFIAID, canlynwyr yr enwog Ddi- 
wygiwr, Ioan Wicliff, D.D., Proffeswr Duwin- 
yddiaeth yn Rhydychain, a pheriglor Lutter- 
worth, yn swydd Leicester; yr hwn a ddysgai 
nad oedd penyd o un pwys yn ngolwg Duw, 
oddieithr ei fod yn cael eì gymdeithasu â diwyg 
iad buchedd ; maii Dduw yn unig y perthynai 
maddeu pechod ; ac nad oedd athrawiaeth goll- 
yngdod (doctrine of absolution,) yu ysgrythyrol ; 
nad oedd dirgel gyffesiad yn angenrheidiol er 
iechydwriaeth; ac mai pethau peryglus ac ang- 
hristionogol oedd cyd-ddygiadau, (:ndulgences,) 
gweddïo ar y seintiau, gweddwdod addunedol yr 
offeiriaid, traws-sylweddiad, addunedau mynach- 
aidd, ac amrywiol ddefodau ac arferion eraill 
perthynol i'r eglwys babaidd. Yr oedd canlyn- 
wyr Wicliff hefyd yn cael eu galw Lolardiaid. 
Edr. Lolardiaid. 

WILHELMINIAID, canlynwyr Wilkelmind, 
(gwraig, ) brodor o diriogaeth Milan, yn Bohemia, 
yn y drydedd ganrif ar ddeg; yr hon a hudodd 
laweroedd i gredu fod yr Ysbryd Glan wedi ym- 
gnawdoli yn ei chroth hi, er achubiaeth rhan 
fawr o ddynolryw. Yn ol ei hathrawiaeth hi, 
nid oedd neb yn gadwedig trwy waed Crist ond 
Cristionogion cywir a duwiol. Yr Iuddewon, 
Saraseniaid, a,Christionogion annheilwng, oedd- 
ynt i gael ieehydwriaeth yn unig trwy'r Ysbryd 
Glan, yr hwn a breswyliai ynddi hi. Herwydd 
hyn, honai fod yr hyn oll a ddygwyddodd i Grist 

an ar y ddaear, i gael ei adgyflawni ynddi hi. 

WILCINSONIAID, canlynwyr Jemima Wil- 
cinson, benyw o gryn hynodrwydd yn America, 
yn y ganrif ddiweddaf, yr hon a gyfenwai ei hun 
yn Gyfeilles Gyffredinol; ac herwydd hyny 
gelwir ei chanlynwyr yn Gyfeillion Cyffredinol, 
Edrych Cyfeillion Cyffredinol. 

WINCHESTERIAID, enw a gymhwysir 


weithiau at goleddwyr tybiau y Parch. Elhanan 


Winchester, brodor o Unol Daleithiau America, 
a phleidiwr brwdfrydol athrawiaeth adferiad cy- 
ffredinol. Edr. Oyffredinoliaid. 

Daeth Mr. Winchester i Gaerludd rhwng y 
flwyddyn 1788, a'r flwyddyn 1792, a phregeth- 
odd gyda chryn gymeradwyaeth; ac wedi hynv 
dychwelodd i'w wlad gynhenid. Cyffredinolwr 
Arminaidd, nid Relyanaidd, oedd Mr. Winches- 
ter. Sylfaenai yr athrawiaeth hono ar gyffred- 
inolrwydd cariad y Tad—aberth iawnol yr Iach- 
awdwr—a'r arfaeth ddwyfol gyda golwg ar ddar- 
ostyngiad pob creaduriaid rhesymol i'r Messia. 
Yr oedd Mr. Winchester hefyd yn dal yr angen- 
rheidrwydd o ad-genhedliad. Gan fod yn amlwg 
nad oedd pawb yn cael eu had-genhedlu yn y 
fuchedd hon, honai gan hyny fod yn rhaid fod 
llei oruchwyliaeth ychwanegol er puredigaeth 
creaduriaid syrthiedig mewn byd dawedadwy; 
yr hyn yn benaf, yn ei fryd ef, a effeithir trwy 
gyfryngdod cospedigaeth yn mhoenau uffern, y 
rhai mewn rhyw amgylchiadau a allant. barhau 
dros “oesoedd yr oesoedd,” cyn y byddo'r pech- 
adur cyndyn wedi ei gwbl-buro, a'i addasu trwy- 
ddynt ì fwynhau dedwyddwch y nef. Credai 
hefyd y byddai nid yn unigi holl ddynolryw, 


| 
| 


ond hefyd i'r holl angylion syrthiedig, gael eu 
hadferyd yn y diwedd i ffafr y Goruchaf, i sant- 
eiddrwydd ac i ddedwyddyd. 

Heblaw llafur Mr. Winchester yn yr areithfa, 
yr oedd hefyd yn ddiflin i amddiffyn ei erwyddor- 
ion trwy'r argraffwasg. I'r perwyl hwn efe a gyf- 
ansoddodd nid yn unig ymddiddanion a llithiau, 
ond hefyd ““Cân Arwraidd ” ar gynydd ac ymer- 
odraeth Crist, o'i enedigaeth hyd yr amser y bydd 
iddo roddi y deyrnasifynyi Dduw, sef y Tad. 
Cafodd y gan hon ei thraddodi ar y cyntaf mewn 
pedair o Lithiau gwahanol, yn y Ty Cyfarfod, 
yn Nghyntedd y Capel, Southwark, pan yr oedd 
dynion yn cael dyfodfa i mewn trwy docyn- 
au, deunaw ceiniog yr un, i wrando y pedair 
llith. Ond er fod y telerau mor isel, nid oedd y 
gynulleidfa yn lluosog. Gosodwyd y gân wedi 
hyny yn Nhrysorfa Philadelphiaidd Mr. Win- 
chester; ac eilwaith cafodd ei hargraffu yn gyf- 
rol ar ei phen ei hun. A ganlyn sydd gyfieith- 
iad rhydd o rai llinellau o honi. Wedi crybwyll 
am y Jerusalem Newydd, yr hon a ddarlunir 
gan Ioan yn Llyfr y Datguddiad, y mae yn 
ychwanegu :— 

“Yna y canaf fi, os cenad gaf gan Dduw, 
Yr amser cu, y'mhell o'r golwg sydd, 
Oesoedd teyrnasiad hir y Cyfryngwr, 

Y rhai ni ddeuant i derfyniad glan, 

Hyd nes darostwng iddo ef bob peth ; 
Ac ad-gymodi, ac ad-feru oll i gyd; 

Ac na bo yn y maith gwmpasog fyd, 

Un gelyn i'r goruchaf Dduw i'w gael.” 

Cynygiodd Mr. Winchester sylfaenu Eglwys 
Philadelphiaidd yn Nghaerludd ; ond eredir i an- 
ffawd teuluaidd i'w orfodi yn ebrwydd wedi hyny 
i ddychwelyd i America. Yr oedd efe yn wr o 
gymeriad hawddgar, ac o fuchedd ddiargyhoedd ; 
ond yr oedd mor bell o fod yn rhesymwr cynil 
ag oedd o fod yn fardd goruchel. 

WORMS, dinas hen, eang, a phoblog yn yr 
Ellmyn, yn gorwedd yn Mrein iarllaeth y Rhine, 
yn cynwys eisteddle esgob, yr hwn sydd yn 
dywysog breinìol yn yr ymerodaeth, a'r hon sy'n 
enwog mewn hanesyddiaeth eglwysig am y Ddei- 
et, neu'r Gymanfa; a gynaliwyd yn y flwyddyn 
1521, yn yrhon y cynorthwyodd Luther yn berson- 
ol .Pan y gwysiwyd efi ymddangos yno adgofiwyd 
ef gan raì o'i gyfeillion am gymanfa Constance, 
y rhai a'i cynghorasant ef i beidio a myned. 
Atebodd hwynt mewn modd gwrol, gan ddywed- 
yd, “ Pe byddai cynifer o gythreuliaid yno ac 
sydd o lechau ar y tai, ni pheidiwn a myned.” 
Dywedir ei fod yn meddianu ei hun i'r fath radd- 
au fel y cyfansoddodd ei gyfieithiad o'r chwech- 
fed Salm a deugain, ar ei daith wrth fyned yno. 

Ymddangosodd Luther gan hyny. yn Worms, 
gan gael ei ddyogelu rhag cynddaredd ei elynion 
gan ddiffyngor yr Ymerawdwr; ac ar y ddwyfed 
ar bymtheg o.Ebrill, a'r dydd canlynol, dadleu- 
odd ei achos ger bron y gymanfa fawr, gyda'r 
penderfyniad meddwl a'r gwroldeb mwyaf. Defn- 
yddiwyd unol-alluoedd bygythion, ac anogaeth- 
au, er maeddu diysgogrwydd ei feddwl, a'i enill 
! ymwrthod â'r gosodiadau ag yr oedd hyd hyny 
wedi eu hamddiffyn, a'i dueddu i ymostwng i'r 
Pab o Rufain. Ond gwrthwynebodd yr holl beth- 
auhyn, gydag anhyblygrwydd ardderchoga thyst- 
iodd mewn modd difrifol na fyddai iddo ef, nac 


YCH 


887 


YCH 


ymwrthod â'i dybiau, na chyfnewid ei ymddyg- 
iad, hyd nes yn gyntaf iddo gael ei argyhoeddi 
trwy air Duw, neu egwyddorion gwir reswm, 
fod ei dybiau yn gyfeiliornus, a'i-ymddygiad yn 
anghyfreithlon. Pan, gan hyny, nad oedd y 
bygythion na'r anogaethau yn alluog i siglo di- 
ysgogrwydd y diwygiwr gwrol hwn, derbyniodd 
yn wir, oddiwrth yr Ymerawdwr ryddid i ddy- 
chwelyd adref heb ei niweidio; ond wedi ei ym- 
adawiad o'r gymanfa, cafodd eì euog-farnu trwy 
bleidleisiau unolyr Ymerawdwr a'r tywysogion, a'i 
gyhoeddi yn elyn penderfynol i esgobaeth sant- 
aidd Rhufain. Ffrederic yn canfod y rhyferthwy 
yn cyfodi yn erbyn Luther a arferodd y mesur- 
au goreu er ei ddyogelu ef rhag ei chanlyniadau 
niweidiol. I'r perwyl hwn anfonodd dri neu 
bedwar o ddynion, yn y rhai y gallai ymddiried, 
i'w gyfarfod ef ar ei ddychweliad o'r gymanfa, 
i'w arwain i le dyogel. Yr anfonedigion hyn, 
wedi eu dirgelu a mwgydau a gyflawnasant eu 
comisiwn gyda'r dirgelwch a'r llwyddiant mwyaf. 
Yn cyfarfod â Luther yn agos i Eysenal, cymer- 
asant afael arno a dygasant ef ì gastell Wurten- 
berg; acfel y tybia llawer, ar seiliau golygus, 
ni chafodd hyn ei gyflawni trwy anwybodaeth yr 
Ymerawdwr. Yn yr encilfa hon, yr hon a elwid 
ganddo ei Batmos, y gorweddai y diwygiwr Saxon- 
aidd wedi ei ddirgelu dros ysbaid deng mis, ac y 
defnyddiodd ei seibiant anfoddol yn nghyfansodd- 


iad amrywiol weithion, y rhai wedi hyny a fuont 
o ddefnydd mawr yn y byd. Dr. Mosheim's FE. 
H. Vol. IV. p.p. 55—$17. 

WTRES, afradlonrwydd, difrod, gloddest. 
Edrych afradlondeb. 

WYLOFAIN, (wylo,) Heb. 5b, ali/. Llad. 
ululo. Saes. wailing ; cwynfan, graddfan mewn 
modd galarus, megys y gwna dynion arol eu 
meirw, ac mewn amgylchiadau adfydus. 

Yr ymadrodd “wylofain a rhincian danedd,” 
sydd yn cyfeirio at effaith oerfel ar y cyfansodd- 
iad dynol, ac yn addas iawn yn ei gysylltiad â 
bwrw dyn allan yn y nos o ystafell glud i ganol 
y tywyllwch, neui garchar tywyll ac oer; yr 
hyn yw yr amgylchiad mewn golwg, Math. viii. 
12; xxiv. ôl ; xxv. 30; Luc xiii. 28, 

WYBREN (wybr, y ffurfafen, neu y nef ser- 
enog. 

WYNEB, (gwyn, ) y rhan hono o'r corff yn yr 
hon y canfyddir y teimladau a'r nwydau mewnol 
oreu; yn gyffelybiaethol y dyn ei hun, Gen. 
xlviii. ll. 

WYNEBPRYD, (wyneb-pryd,) agwedd, neu 
edrychiad y wyneb ; yn gyfíelybiaethol, heddwch 
a ffafr gwr, Diar. xvi. 19. 

WYTHNOS, (wyth-nos,) cymaint a hyny o 
ddyddiau ag sydd rhwng wyth nos; h.y., saith 
niwrnod. 


NU 


Y, ac YR, ydynt fanodau yn dynodi pethau 
neillduol oddiwrth bethau cyffredin. Y a osod- 
ir o flaen gair yn dechreu â chydsain, yn fynych 
&W ac I; megys y byd hwn—y dyn acw—y 
wraig hono—y iaith Gymreig Yr a osodir o flaen 
gair yn 'dechreu â llafariad a'r llythyren H; 
megys Yr aberth—yr allor—yr ofeiriad—yr 
Hollalluog. Hefyd arferir y ac yr fel rhagferfau 
neu oreiriau ; megys Y nefoedd uchod—y my- 
nyddoedd draw—yr oedd dyn yn ngwlad Us, a'i 
emo Job. Heblaw hyny, arferir ydd yn y deheu- 
barth yn lle gr; megys “' ydd oedd,” yn lle “yr 
oedd” yr hynafiaid a ddywedent '“yd oedd.” 

YCHWANEGIAD, (ychwaneg,) cynydd mewn 
rhif, neu fwyhad mewn swmp. y 

Y mae y gair hwn yn cael ei ddefnyddio yn 
fynych yn mhlith Cristionogion ìi ddynodi cynydd 
eglwysig, neu amlhad yr eglwys yn rhif ei hael- 
odau. Â hyn y cytuna yr ymadrodd ysgrythyrol, 
yr hwn a ddywed, “ A'r Arglwydd a chwaneg- 
odd beunydd at yr eglwys y rhai a fyddent gadw- 
edig,” Act.iì. 47. “' Y rhai a fyddant gadwedig,” 
yw y rhai a argyboeddwyd o ddrwg pechod, ac 
o druenusrwydd eu cyflwr fel pechaduriaid, gan 
yr Ysbryd Glan; y rhai sydd yn gwir edifarhau 
am bechod; y rhai sydd yn cofleidio trefn iechyd- 
wriaeth trwy'r Arglwydd Iesu Grist, ac yn ym- 
orphwys arno ef yn unig am gymeradwyaeth 
gyda Duw ; y rhai sydd yn parchu ei holl osod- 
iadau, ac yn ufyddhau i'w holl orchymynion; y 
rhai sydd yn marweiddio gweithredoedd y corff 
trwŷ yr ysbryd, ac yn ymlanhau oddiwrth bob 
halogrwydd cnawd ac ysbryd, gan berffeithio 
santeiddrwydd yn ofn Duw; a'r rhai, trwy 

oL 


gymhorth gras sydd yn penderfynu parhau i 
wneuthur felly yn ddiorphwys, hyd y diwedd. 
Yr Arglwydd yn unig, trwy weinidogaeth ei 
air a'i ysbryd, sydd yn ychwanegu y cyfryw 
at yr eglwys; ac nid yw pob ychwanegiad 
arall ati oun gwir elw i'r eglwys, nac o fan- 
tais sylweddol i neb arall. Pan yr oedd y 
Cristionogion ““yn parhau yn gytun yn yr un 
lle”—'“yn tori bara o dyi dy”—“ yn cymeryd 
eu lluniaeth mewn llawenydd a symledd calon ”' 
— “yn moli Duw, ac yn cael ffafr gan yr holl 
bobl,” h. y., pan yr oeddynt mewn undeb â'u 
gilydd, yn dyfal-barhau yn yr ymarferiad o osod- 
iadau crefydd, yn nghymdeithas y naill y llall— 
yn siriol a syml yn y cyfranogiad o drugareddau 
natur--yn ddiolchgari Dduw am ei holl ddoniau-- 
acherwyddeu rhinweddau yn derbyn cymeradwy- 
aeth eu cyd-ddynion o'u hamgylch, y gwnaeth 
Uuw hyny gynt, adn, 46, 47. Yn y cyfryw am- 
gylchiad, (h.y., pan y byddo yr eglwys yn y 
cyfryw agwedd,) y gellir dysgwyl iddo wneuth- 
ur yr un peth eto. Y mae undeb dyfal-barhad, 
diwydrwydd, sirioldeb, symlrwydd, gwresog- 
rwydd, a diolchgarwch y saint yn rhyngu bodd 
Duw, ac yo tueddu i enill ei ffafr a'i fendith ; ac 
felly i beri ychwanegiad at eu rhifedi o'r rhai a 
fyddant gadwedig. Pan “'y mae y pethau hyn 
ganddynt, ac yn aml hwynt,” nid dichonadwy 
na fydd i laweroedd ddywedyd, “Awn gyda 
chwi; canys yr ydym yn gweled fod yr Arglwydd 
gyda chwi.” Nid yw yr ychwanegiadau a wneir at 
yr eglwys mewn amgylchiadau gwrthwynebol, yn 
gyffredin o fawr lesi grefydd na buddi ddyn- 


ion. 


YDW 


858 


Yn nghyfreithiau eglwysig yr Alban y mae y j 
gwir ychwanegiad (augmentation,) yn arwyddo y | 
gyfran o'r h-n ddegymau a osodir tan arolygiad 
Llys yr Eisteddfod (Court of Session,) ac a gan- 
iateir gan hwnw i'r gweinidog perchenogol, fel 
y byddo'r achos yn galw. Y drefn gyffredin i 
ddyfod i feddiant o hono ydyw dwyn cynghaws 
yn mlaen ger bron y llysoedd. Mor groes i'r 
rheol ddwyfol ydyw trefn dynion! Edrych Di- | 
wygiad. 

YCHYDIGYN, (ychydig,) ychydig baeb, neu 
ychydig iawn o unrhyw beth; yn neìllduol o 
amser. Mupo» 060? 0COV, ychydig bychan bach, 
Heb. x. 97. 

YDWYF, neu YDWYF YR HWN YDWYF, 
Heb. mns nwn ns, EAjeh Asher Ehjeh; un 
o enwau arghyfranogol yr Angel Jehofa, neu 
Angel yr Arglwydd, yr hwn a ymddangosodd i 
Moses yn Horeb, mewn íflam dan o ganol perth, 
Ex.iii. 2, 14. Tybir mai at hwn y cyfeiriai yr 
Arglwydd Iesu Grist, wrth ddywedyd, “Cyn 
bod Abraham YR WYF FI,” Ioan viii. 68. 

Yr achlysur i'r Person gogoneddus a grybwyll- 
wyd amlygu ei hun i Moses tan yrenw YDWYF, 
neu YDWYF YR HWN YDWYF, oedd i 
Moses ofyn iddo, pan yr oedd yn ei anfon at 
Israel i'r Aifft, gan ddywedyd, '* Wele, pan 
elwyf fi at feibion Israel, a dywedyd wrthynt, 
Duw eich tadau a'm hanfonodd atoch ; os dywed- 
ant wrthyf, Beth yw dy enw? Beth a ddywedaf 
wrthynt? A Duw (Angel yr Arglwydd, adn. 2,) 
a ddvwedodd wrth Moses, YDWYF YR HWN 
YDWYF: dywedodd hefyd, Fel hyn yr ad- 
roddi wrth feibionIsrael, YDWYF a'm han- 
fonodd atoch,” adn. 13. 14. 

Enwau, yn gyffredin yn mhob oes a gwlad, 
ydynt ddynodiadau bwriadedig o ansoddau, cyn- 
heddfau, perffeithderau, swyddau, amgylchiadau, 
neu gymeriadau y personau neu y pethau y cy- 
mhwysirhwyntatynt. Nid oedd Moseshebwybod 
pwy oedd y person oedd yn ymddiddan âg ef; 
canys y mae yn cydnabod mai Duw ei dadau— 
Duw Abraham, Duw Isaac, a Duw Jacob” yd- 
oedd, adn. 13. Cael datguddiad helaethach o'i 
natur a'i gymeriad oedd yn ei olwg, gan hyny, 
wrth ofyn iddo am ei enw, Cafodd ei ddymun- 
iad; canys dywedodd yr angel mai ei enw ar- 
dderchog a chynhwysfawr ef oedd, YDWYF YR 
HWN YDWYF; yr hwn a ddynoda, yn 

I. Hanfodiad gwastadol, diddechreu a diddi- 
wedd. ; 

Uwchben delw Appolo, yn y deml yn Delphos, 
dywedir fod hen argraff yn cynwys y llythyrenau 
El,h.y. yr iwn. Y mae Plutarch yn ei Gyn- 
adleddau (tu dal. 292, 293,) yn darlunio ei ddadl- 
euwyr, megys yn ymholi yn nghylch ei wir ar- 
wyddocad; ac o'r diwedd, Ammonius, yr hwn 
oedd y prif ymresymwr, yn penderfynu mai yr 
enw perffeithiaf a ellid ei roddi i Dduw oedd El, 
gan mai YDWYF, yw ei arwyddocad; a'i fod 
yn dynodi y Dwyfol Hanfodol Fod. Ychwanega, 
““ Mewn ystyr gaeth a phriodol, byddai yn an- 
addas cymhwyso y cyfryw enw at neb o honom 
ni, gan fod ein bodoliaeth yn ansicr, cyfnewidiol 
ac amserol. YDYW, neu yr HWN SYDD yw 
Duw; ac y mae yn gweddu iddo, gan ei fod 
erioed, ac y bydd. byth, i alw ei hun YDWYF 


| 


| wyf fi.” 


| cenhedlaeth yw y Duw tragywyddol. 


| arno ei hun nag YDWYF; 


YR HWN YDWYF. Gan mai y Gwir Dduw, 
a'r bywyd tragywyddol, yw yr Arglwydd Iesu 
Grist, yr oedd yn addas iddo alw ei hun yn 
YDWYF, a dywedyd, “Cyn bod Abraham yr 
Noddf: Israel, a'u preswylfa yn mhob 
Yn yr 
Aifff6 mewn gwlad estronol, yr oeddynt gartref, 
gan mai efe oedd eu trivfa. 

II. Anghyfnewidioldeb. 

YDWYF YR HWN YDWYF, h. y., Ydwyf 
o hyd yr un; neu, Ydwyf yr hwn oeddwn, a'r 
hwna fyddaf. Nid yw yn ymddangos fod yn 


| ddichonadwy cael cryfach ymadrodd i osod allan 
| anghyfnewidioldeb. Duw 


na hwn. Pa gyf- 
newidiadau bynag a allant ddygwydd gy» neu 


| â eraill, YDWYF yw Duw o hyd. Yr un ydyw 


o hyd yn ei hanfod, ei natur, ei berffeithderau, 
ei fwriadau, ei addewidion, a'i holl dystiolaethau. 
Yr hyn oedd i'w bobl gynt ydyw eto, ac a fydd 
byth. Pwy bynag sydd yn cyfnewid, nid yw 
Duw yn cyfnewid. ““ Gydag ef nid oes cyfnewid- 
iad pa chysgod troedigaeth.” Pwy bynag oedd, 
ac nid yw, YDWYF, YDYW, SYDD, yw Duw 
ohyd. Nid oedd enw addasach iddo i'w roddi 
ac nid oes enw 
addasach i ninau i'w roddi arno nag YDYW. 
Myn rhai nad yw gair Duw eithr dullweddiad 
o'r gair YDYW ; ac maiei arwyddocad yw yr Awn 
sydd. A hyn y cytuna yr enw Iehofa; yn nghyd 
âg ymadrodd yr apostol am Grist pan y dywed, 
'* Iesu Grist, ddoe a heddyw yr un, ac yn dra- 
gywydd;” ïe, Â hyn y cytuna ymadrodd Crist 
am dano ei hun, pan y dywedodd wrth loan yn 
ynys Patmos, “' Mi yw Alpha ac Omega, medd 
yr Arglwydd, yr hwn sydd, yr hwn oedd, a'r 
hwn sydd ar ddyfod, yr Hollalluog,” Heb. xiii. 
8; Dat.i.8. Mdr. Jehofa. 

III. Hollddigonolrwydd. 

““ Myfì yw El Sadai,” sef y Duw Hollddigonol, 
eb efe wrth Abraham, ““rhodia ger fy mron i, a 
bydd berffaith,” Gen. xvii. l. Y mae efe yn 
ddigon iddo ei hun—yn ddigon i ni—ac yn ddi- 
gon ì bawb. YDYW oll sydd arnom ei angen; 
ïc, gall ddywedyd ydwyf, yn ngwyneb holl eis- 
iau ei holl greaduriaid: Ydwyf haul i'w goleuo; 
Ydwyf darian i'w hamddiffyn; Ydwyf noddfa 
i'w dyogelu; Ydwyf Dad i ofalu am danynt a'u 
hamgeleddu; Ydwyf frenin i'w llywodraethu, 
&c., &c. “Heb Dduw, gan hyny heb ddim; 
Duw a digon.” 

IV. Symlrwydd perffaith hollol. 

YDWYF YR HYN YDWYF, felly y mae y 
cyfieithiad Saesonig o'r Beibl yn darllen. Godd- 
ef y rhagenw yp asher,ei gyfieithu Jwn,neu Ayn, 


| “Nid ydwyf 4yn, neu ydwyf y llall, y mae Duw 


yn ddywedyd;” ond YDWYF YR HYN YD- 
WYF ; sef ydwyf Fod syml, perffaith, di-ranau. 
“ Ysbryd yw Duw," hyny, y natur buraf, ar- 
dderchocaf, berffeithiaf, yw ei natur ef. 

V. Anamgyffredadwyaeth. 

YDWYF YR HYN YDWYF; fel pe dywed- 
asai, Nis gelli, ac nis gellir fy nghynwys na'm 
hamgyffred gan neb. Nis gellir chwilio allan 
synwyr, hanfod, natur, na pherffeithderau Duw ; 
ac nid oes cyffelybrwydd iddo, na_ delw *i'w 
gwneyd o hono. Gellir cymharu creaduriaid â'u 
gilydd; ond nid oes un gymhariaeth rhwng un 


YMA 


899 


YMA 


creadur â Duw. Dim, yn ngwydd Duw, ac 
mewn cymhariaeth iddo, yw pawb a phob peth. 
Y mae rhyw gymhariaeth rhwng y tywodyn llei- 
af sydd, â chorff y ddaear; ond nid oes un gym- 
hariaeth rhwng yr holl fydysawd a Duw. Y mae 
y naill yn feidrol; a'r llall yn anfeidrol. Yn ei 
olwg ac wrth ei edryehiad y mae pob peth yn 
diflanu ac yn myned o'r golwg, Job vii. 8. “Y 
nefoedd, ïe, nef y nefoedd, nis gallant eì gynwys ”' 
ef. Nid rhyfedd gan hyny i Sophar ofyn i Job, 


“Aellidi wrth chwilio gael gafael ar Dduw? | 


A. elli di gael yr Hollalluog hyd berffeithrwydd ? 
Cyfuwch a'r nefoedd ydyw, Beth a wnei di? 
dyfnach nag uffern yw. Beth aelli di eì wybod ? 
Mae ei fesur ef yn hwy na'r ddaear, ac yn lletach 
na'r mor.” Da y gallasai Angel yr Arglwydd 
ofyn i Moses, pan y gofynai am ei enw, fel y gof- 
ynodd drachefn i Manoah, “Paham yr ymofyni 
am fy enw, gan ei fod rhyfeddol? YDWYF YR 
HYN YDWYF, ydyw. Edrych Barn. xiii. 18. 

VI. Annibyniaeth hollol. 

YDWYF YR HYN YDWYF, yw Duw, 
ac nid YDWYF, yr hyn y mae eraill yn ew- 
yllysio fy mod. Y mae efe yr hyn yw, o angen- 
rheidrwydd natur erioed; eto y mae yr hyn y 
mae yn ewyllysio bod; gan ei fod. yn anfeidrol 
berffaith ac yn anfeidrol ddedwydd. Am bawba 
phob peth arall, gellir dywedyd, eu bod yr hyn y 
mae efe yn ewyllysioneu yn goddef iddyntfod. Y 
mae pawb a phob peth yn ymddibynu arno ef, 
am eu bodoliaeth, a'u dedwyddwch; ond nid yw 
efe yn ymddibynu ar neb, oddigerth arno ei hun, 
am ddim. Edr. 4Anfeidroldeb, Anweledig. 

YMADAWIAD, (ym-gadaw,) yn briodol, 
mynediad allan, ymaith, neu oddiwrth, Heb. xi. 
22. Mae'r gair yn golygu gwirfoddolrwydd y 
weithred, ac yn cael ei arfer mewn cyferbyniad i 
yriad, gwthiad, cilgwthiad, Lef. xviii. 24; Job 


xxx. ô: yn gyffelybiaethol, yn 1. Gwrthgiliad | 


(arocracia ) 2 Thes.ii. 3. 2 Marwolaeth, Job 
xi 20 sa I lO ue nixe el 27Pedr 1y 15. 
Gr. Ezodus. Gan nad difodiad yw marwolaeth, 
ond mynediad yr enaid o'r corff i fyd yr ysbryd- 
oedd, y mae ymadawiad yn ymddangos yn air 
addas iawn i osod allan ansawdd y cyfnewidiad 
pwysig hwnw; yn.neillduol yn ei berthynas â 
dynion gwir dduwiol; y rhai yn gyffredin sydd 
yn marw yn wirfoddol, herwydd eu hawydd i fod 
gyda Christ, yr hyn sydd ““ well o lawer iawn” 


iddynt, nag aros yn y byd hwn, Phil.i. 23. | 


““ Gyru ymaith,” y gelwir marwolaeth y drygion- 
us yny Beibl; herwydd nad oes arno chwant ym- 
ddatod, ond yn hollol yn y gwrthwyneb Diar. 
xiv. 32. 

YMADAWIAD A DUW, gwrthgiliad neu 
enciliad a)lanol neu fewnol, personol, neu eglwys- 
ig oddiwrth yr Arglwydd, ei waith, a'i bobl, 2 
Tres. 11, o. 

Yn mherthynas i'r ymddygiad pechadurus 
hwn, gellir sylwi ar y pethau canlynol; yn 1. 
Mai ymddygiad priodoli bobl wirioneddol neu 
weledig Duw yn unig ydyw. Y rhai sydd gyda 
Duw yn unig sy yn alluog o ymadael ag ef. 
Hwynthwy yn unig a gyhuddir o'r bai hwn; a 
hwynthwy yn unig sydd yn alluog o hono, ac yn 
cael u rhybuddio rhag ei gyflawni. “Dau 
ddrwg a wnaeth fy mhobl, medd y Arglwydd: 
hwy a'm gadawsant i, ffynon y dyfroedd byw, 


| 


ac a gloddiasant iddynt eu hunain bydewau, ïe 
bydewau wedi eu tori, niddaliant ddwfr,” Jer. ii, 
13... Yn 2. Ei fod yn wirfoddol. Myned ymaith, 
ac nid cael eu danfon na'u gyru ymaith y mae y 
rhai sydd yn euog o hono, Ioan vi. 66. Ymadael, 
(Heb. bn chadal, cessaeid, defecit, abslimeil,) 
ac nid cael eu cilgwthio y maent.. Yn hyn y mae 
pechadurusrwydd yr ymddygiad yn gynwysedig. 
Nid yw Duw yn gyru neb ymaith, nac yn gor- 
fodi neb i aros gydag ef, Ioan vi. 67. Byddai y 
ddau ymddygiad yn hollol annheilwng o hono 
ef; y blaenaf, o'i haeledd a'i diriondeb; a'r olaf, 
o'i anrhydedd fel Arglwydd da. Galw pawb ato, 
heb yru neb i gerdded, na chadw neb o'i anfodd, 
y mae efe. 3. Ei fod yn ddiachos o'i du ef, ac 
yn hollol ddiesgus o du ei ddeiliaid. Bod holl- 
ddigonol, anfeidrol santaidd, cyfiawn, geirwir, 
ffyddlon, trugarog, a daionus, yw Duw. Y mae 
ei ffyrdd yn hyfrydwch, a'i holl lwybrau yn 
heddwch: eiiau yn esmwytb, a'i faich yn ysgafn. 
I'r rhai a'i gadawsant ef, ei waith, ei dy, a'i bobl, 
gall Duw ofyn, “Pa anwiredd a gawsoch chwi 


| ynof fi, gan i chwi ymbellhau oddiwrthyf, a rhod- 


io ar ol oferedd a myned yn ofer? A fum 
iyn anialwch i Israel? Yn dir tywyllwch ?” 
Jer. ii. 5, 31. Y bôd goreu o'r holl fodau 
yw Duw; y lle goreu o'r holl leoedd ur 
y ddaear yw ty yr Arglwydd: y gwaith goreu 
o bob gwaith ydyw crefydd: ac er nad ydynt 


| berffaith tra ar y ddaear, y bobl oreu, o'r holl 


bobloedd ydyw teulu Duw. “* Rhai rhagorol y 
ddaear” ydynt. Nid rhyfedd gan hyny fod Israel 
wrthgiliedig yn cyfaddef, wrth ddychwelyd at yr 
Arglwydd, gan ddywedyd, “Af a dychwelaf 
at fy ngwr cyntaf; canys gwell oedd arnaf fi 
yna nag yr awr hon,” Hos. ii. 7. Nid rhyfedd 
clywed yr afradlon ynfyd, wedi “dyfod ato ei 
hun,” yn hymoli, gan ddywedyd, ““ Pa sawl gwas 
cyflog o'r eiddo fy nhad sydd yn cael eu gwala 
a'u gweddill o fara, a minau yn marw onewyn 2” 
Luc xv, 17. Nïd ydym yn rhyfeddu at ei ben- 


| y mae gwrthgiliad yn dechreu. 


derfyniad, sef *' Mi a godaf, ac a af at fy nhad, 
ac a ddywedaf wrtho, Fy nhad, pechais yn erbyn 
y nef ac o'th flaen dithau;” atei gyfaddefiad, 
““ Ac mwyach, nid ydwyf deilwng i'm galw yn 
falf'i ti;” nac ychwaith at ei ddeisyfiad, “ Gwna 
fi fel un o'th weision cyflog,” adn. 18, 19,—4. 
Mai ymddygiad yn cymeryd lle, ac yn cael ei 
berffeithio yn raddol ydyw. Nid yw ymadawiad 
hollol a phenderfynol â Duw, un amser yn cy- 
meryd lle ar unwaith. Y mae y cam yn vrmod 
oddiwrth grefydd ymarferol, at annuwioldeb 
rhyfygus—o'r eglwysi'r byd, inebi'w wneuthur 
ar unwaith. Yn ddirgel yn y meddwl a'r serch, 
Yna mewn can- 
lyniad y mae yn tori allan yn yr ymddygiad yn 
ngwydd dynion, yn deuluaidd, ac yn eglwysig. 
Wedi i'r meddwl ddyeithrio oddiwrth yr Ar- 
glwydd a'i bethau, y mae yn hawdd gadael heibio 
ymarferiadau crefyddol, personol, a dirgelaidd. 
Pan y gadewir y rhai hyn nid oes fawr blas nac 
awydd at grefydd deuluaidd; a phan y dechreuir 
esgeuluso hono y mae mynychu cynteddoedd yr 
Arglwydd, a chyfeillachau crefyddol, yn dyfod 


| yn faich anoddefol; ac oganlyniad cyfeillach y 


| 


byd yn cael ei hoffi, ac ymarferion pechadurus, 
yn cael eu coleddu a'u cyflawni; hyd nes o'r di- 
wedd, fod y dirywiad yn hellol a phenderfynol. 


YMA 


840 


YMA 


5. Mai ymddygiad ynfyd a ffol iawn ydyw. Nid 
oes neb wedi bod yn enillwr o'i herwydd erioed ; 
ond yn hollol i'r gwrthwyneb. A hyn y cytuna 
tystiolaeth Duw a'i bobl ddychweledig, “ Gwyb- 
ydd dithau a gwel,” ebe Duw gynt wrth Israel, 
“mai drwg a chwerw ydyw gwrthod o honot yr 
Arglwydd dy Dduw, ac nad yw fy ofn i ynot ti,” 
Jer. ii. 19. Yr un peth y mae efe yn ei ddywed- 
yd eto wrth bob gwrthgiliwr; ac y mae pob 
gwrthgiliwr dychweledig yn ei wirfoddol gyfadd- 
ef. Jer. iv. 21. 

YM A DN EW YDDIAD, (ym-adnewyddiad,) 
ymnewidiad, neu hunan-adnewyddiad. 

_ Arferir y gair hwn yn benaf ìi ddynodi adfyw- 
iad crefydd yn mblant yr Arglwydd, pan y byddo 
eu grasau mewn sefyllfa adfeiliedig ac egwan. Y 
mae yn rhag-dybio hanfodiad egwyddorion cref: 
yddol yn yr enaid, yn nghyd ag ataliad, neu 
lesgedd, eu gweithrediad. Ad-genhedliad a ddy- 
noda eu ffurfiad cyntefig yn yr enaid, trwy air 
ac Ysbryd Duw: adnewyddiad eu hadfywiad yn 
yr un llwybr, pan mewn sefyllfa egwan a dihoen- 
llyd: ond ymadnewyddiad a ddynoda gydsyniad 
yr enaid âg annogaethau'r gair, a'i gydweithred- 
iad â gweithrediadau yr Ysbryd, yn yr adne- 
wyddiad, Tit. iii. 5, yr hyn a ddengys ei fod yn 
weithredol yn gystal a dyoddefol yn y cyfnewid- 
iad. “ Ymnewidiwch,” medd yr apostol, wrth 
ddychweledigion yr Arglwydd, “trwy adnew- 
yddiad eich meddwl,” Rhuf.xii. 2. “ adnewydd- 
iad y meddwl,” yw ei argyhoeddiad a'i adfyw- 
iad mewn canlyniad; yr hyn yw achos union- 
gyrchol ei holl ysgogiadau a'i weithrediadau 
santaidd, cyntefig ac olynol, Act. xxvi. 18; Eph. 
i. 17, 18... Cyn y byddo'r ymnewidiad neu'r ym- 
adnewyddiad tan sylw yn gywir a thrwyadl, rhaid 
yw adnewyddu 7sbryd neu ansawdd y meddwl, 
yn gystal a'i olygiadau, (Eph. iv. 23 ;) hyny yw, 
rhaid ei ddwyn i edifeirwch—yr hyn nid yw am- 
gen newidiad golygiadau, teimladau, a gweith- 
rediadau'r meddwl. Ynddo ei hun ac o du Duw 
a Christ, nid yw hyn yn annichonadwy yn ei 
berthynas â neb o ddynolryw ar y ddaear; er ei 
fod yn anhawdd, ac yn eithaf annhebyg yn ei 
berthynas agwrthgilwyr cyfeiliornus, rhyfygus, a 
echyndyn. Gosod hyn allan, tebygol, oedd dŷben 
yr apostol wrth ddywedyd “ Anmhosibl, (h. y. 
anhawdd,) yw i'r rhaia oleuwyd unwaith, &c., 
ac a syrthiantymaith, adnewyddu (ayaxeuw&&w,) 
drachefn i edifeirwch,” Heb. vi, 4—6. 

YMADRODD, (ym-adrodd,) Heb. myn, 
Amrach. Gr. Pnua, Rema; brawddeg, gair, 
araeth, llafariad, traethawd. 

Dawn ymadrodd, sef gallu i amlygu ei feddyl- 
iau i eraill mewn geiriau, sydd briodol i ddyn yn 
unig; ac yn nesafat reswm gellir ei gyfrif yn 
un o'i brif ragoriaethau. Un o brif roddion Duw 
i'r hil ddynol yw hwn; ac y mae yn hollol an- 
nichonadwy gosod allan, mewn modd perffaith, 
ei ddefnyddioldeb a'i werth. Ond er cystalydyw 
ynddo ei hun; ac er mor ddefnyddiol a bendith- 
iol ydyw pan yn cael ei iawn-arferyd; eto, ys- 
gatfydd nad oes un ddawn dynol yn cael ei 
gamddefnyddio yn fwy na hwn ; ac felly yn achosi 
mwy o niwed yn mhlith dynion. “ Y fafod,” 
ermyg ymadrodd, “byd e anghyfiawnder” yd- 

yw; ''yn halogi'r holl gorff, ac yn gosod froell 


naturiaeth yn fflam; ac wedi ei wneuthur yn 
fflam gan uffern,” Iagoii. 6. “* Bedd agored yw eu 
ceg;” â'u tafodau y gwnaethant ddichell ; gwen- 
wyn aspiaid sydd dan eu gwefusau. Y rhai y 
mae eu genau yn llawn melldith a chwerwedd,” 
sydd ddarluniad tarawiadol a chywir iawn o 
beirianau ymadrodd llawer o'r hil ddynol, Rhuf. 
iii. 13,14. Yn lle bod yn “rasol” ac “iach- 
us,” (Col.iv.6; Tit.ii. 8.) Y mae eu hymadr- 
odd, yn aml yn “llygredig” (Eph, iv. 29,) yn 
“ffol” (Eph. v. 4,) yn ““wenieithus,” (Thes. ii. 
5,) ac yn ysu fel cancr,” 2 Tim. ii. 17. 

I osod allan eu rhagoriaethau, a'u dwyfol 
darddiad. “ Ymadrodd,” ac “'ymadroddion 
Duw,” Diar. xiv 10; Rhuf. iii. 2.—“Ymad- 
rodd yr Arglwydd, 2 Sam. xxii 31. ““ Ymadrod- 
ion y santaidd,” Jobiv. 10, ac “ymadrodd ei 
gyfiawnder,” Ps. cxix. 1283, y gelwir yr ysgry- 
thyrau santaidd; a dywedir eu bod yn bur; yn 
berffaith ; yn fwy dymunol nag aur, ïe, nag aur 
coeth lawer; yn felusach na'r mel, ac na di- 
feriad y diliau mel; yn sicr iawn; ac yn 
fuddiol i athrawiaethu, i argyhoeddi, i ger- 
yddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder; fel y byddo 
dyn Duw yn berffaith, wedi ei berffeithio i bob 
gweithred dda,” 2 Sam. xxii. 31; Ps. xix.7, 10; 
xciii. 5; 1 Tim. iii. 16, 17. 

I ddynodi ei Hawdwr a'i chyhoeddwyr, ““ym- 
adrodd Crist,” ac ““ymadrodd y proífwydi a'r 
apostolion,” y gelwir yrefengyl,Ioan viii.5l; Esa. 
liii. 1; Ioan vii. 20; ac i osod allan ei sylfaen, 
sylwedd, a'i chanol-bwynt, “*yr ymadrodd am y 
groes,” neu g Xoyoc rov cravpov, ymadrodd y 
groes, y gelwir hi, 1 Cor.i. 18. Y mae croes, 
neu waed Crist, (sef ei ddyoddefaint, yr hwn a 
derfynodd ar y groes,) yn uchel-gyhoeddi drwg 
pechod—cyfiawnder a santeiddrwydd Duw—ei 
ewyllys da tuag at ddynolryw —yn nghyda char- 
iad digyffelyb yr Arglwydd Iesu, tuag at druein- 
iaid pechadurus y byd. Edrych Heb. xii. 24; 1 
Ioan v. 8. mae yr ““ymadrodd hwn,” yn 


| “nerth Duw,” i ddryllio calonau, i doddi serch- 


iadau, i enill ewyllysiau, aci buro eneidiau a 
bucheddau “'y rhai cadwedig” oll; ac os nad 
yw yn effeithio fel hyn ar bawb o wrandawyr y 
gair, hyny sydd am mai “ffolineb” ydyw gan- 
ddynt, ac nad ydynt yn eì ddwys-ystyried, a'i 
wir gredu. dr. Beibl, Gair, Iaith, Oraclau. 

YMARFERIAD, (ymarfer,) mynych-gyflawn - 
iad o unrhyw beth; defod. Edr. Arfer. 

“ I ychydig y mae ymarfer corfforol, (cwparmn 
yvpvacua, ymdrechwaith corfforol, yn fuddiol; 
ond duwioldeb sydd fuddioli bob peth,” 1 Tim. 
iv. 8. Y mae'r apostol yma, mewn modd eglur, 
yn cyfeirio at y eampwyr yn y chwareuyddiaeth- 
au Groegaidd, y rhai oeddynt yn ymdrechu 
llawer i berffeithio eu hunain yn yr am- 
rywiol gampau, trwy ymarfer eu hunain i'w 
cyflawni, yn flaenorol i ddydd yr ymdrech. 
A'i olwg ar hyn, y mae yn dywedyd wrth 
Timotheus, “I ychydig y mae ymarfer corff- 
orol yn fuddiol,” hyny yw, ychydig yw y gwobrau 
y mae'r enillwyr yn dderbyn mewn canlyniad 
i'w hymdrechion corfforol; ac ychydig o'r ym- 
drechwyr sy'n enillwyr, “end duwioldeb, sydd 
fuddiol i bob peth; ymarfer dy hun, gan hyny, 
i dduwioldeb. 


A 


841 


YMA 


Dull- 
ymadrodd priodol i'r Hebraeg yw'r geiriau 
““gwaith eich ffydd, &c;” ac y mae amryw 


” yn golygu y buasai yn well eu cyfieithu yn 


ffydd weithgar, &c. Y maent felly yn ddarlun- 


- iadol hynod o gynheddfau gwahanol y prif rasau 


Cristionogol. _ Edr. 4mynedd, Firymaros. 

YMARWEDDIAD, (ymarwedd,) ymddygiad 
cyffredinol gwr, neu ei ddull defodol o ym- 
ddwyn. 

Y mae dau air Groeg yn cael eu cyfieithu 
ymarweddiad yn y Testament Newydd; sef 
amrocrpody), a TOXMTEU LC ; y blaenaf yn arwyddo 
ymdroad, peu waith gwr yn troi ei hun yma ac 
acw, megys y gwna march mewn brwydr: a'r 
olaf, wladwriaeth, neu ddinasyddiaeth, sef ym- 
agweddiad cyson â chyfreithiau dinasaidd, Gal. 
ì.18; Phil.iii. 20. Y blaenafa ddynoda fyw- 
iog weithrediad; a'r olaf gysondeb ymddygiad ; 
y blaenaf sydd yn wrthwyneb i lonyddwch, neu 
anweithrediad; a'r olaf i anwadalwch ym- 
ddygiad. 

Nid oes dim yn dangos yn well beth yw dyn 
na'i ymarweddiad. “ Pob pren da sydd yn dwyn 
ffrwythau da; ond y pren drwg sydd yn dwyn 
ffrwythau drwg,” Math. vii. 17. Ymarweddiad 


pob dyn gan hyny sydd naill ai yn dda neu yn | 


ddrwg. '' Ymarweddiad cyntaf,” pob dyn sydd 
ddrwg; a gellir dywedyd ei fod felly pan yn 
“llygredig,” Eph. iv. 22; yn “ofer,” l Pedr 
ìi. 18 ; ac yn “anniwair,” 2 Pedr ii. 7. Ffrwyth 
ailenedigaeth yw ymarweddiad da, Math. xii. 
33; ac y mae felly pan yn ““santeidd,” 1 Pedr 
17 155 2 Beda ll yn “nefol, . Phil. 11.520); 
yn “ddiwair,” I Pedrii. 7; yn “'ddiariangar,” 
Heb. xiii, 5; yn “onest,” 1 Pedrii. 12; ac yn 
terfynu yn gysurus a dedwydd, Ps. xxxvii. 87; 
Esa. lvii. 2; Heb. xiii. 7. Y mae ymarweddiad 
da o bwys mawr, nid yn unig fel y mae yn ogon 
iant i Dduw, yn anrhydedd i grefydd, ac yn 
dwyn elw a chysur i'w ddeiliad ; ond hefyd fel 
y mae yn cau safnau erlidwyr, l Pedrii. 12; 
iii. 16; yn tueddu i'w henill at grefydd, 1 Pedr 
iii. l, 2; ac yn esiampli bawb, 1 Tim. iv. 12. 
YMATALIAD, (ym-atal,) y weithred o ym- 
gadw, mewn rhan neu yn holiol, oddiwrth un- 
rhyw beth y byddo ynom dueddiad cryf ato; 
yn neillduol bwydydd danteithiol—diodydd ce- 
dyrn—a mwyniant anifeilaidd; cymedroldeb, 
dirwest, ympryd. | 
Ystyr y gair Groeg Fyxkpared, egcrateia, 
(dirwest,) yw ymataliad egniol. Nid yw o ang- 
enrheidrwydd yn cynwys /lwyr-ymataliad ; ond 
gradd uchel o gymedroldeb, 


Y mae yn gyfan- | 


mddysg- | 
| faelu; ac felly yn arwyddo dal, neu afaelu yn 
| gadarn, neu dyn. 


Nid yw y neb a ymgadwo rhag meithrin un 
chwant arbenig, ac a goleddo un arall, yn ddir- 
westwr trwyadl, diledrith, neu wirioneddol. Y 
rhinwedd hono yw ymataliad, neu ddirwest, ag 
sydd yn ymwrio â'r holl chwantau; ac nid yw 
i'w chyfyngu, mewn modd arbenig, aî un o hon- 
ynt, gan ei bod yn ddiwahaniaeth yn eu golygu 
oll, Act. xxiv. 26; Gal. v.23; 1 Pedri.8; 
wedi eu cymharu â 1 Cor. vii. 5; ix. 25; Tit. 
i. 8, Gr. Gyda golwg ar ei holl chwantau, y 
mae y dirwestwr diffuant a'r awen (rein,) mewn 
llaw bob amser, ac yn gofalu ei dâl yn dynach 
weithiau na'u gilydd, os nad mewn rhai am- 
gylchiadau, Jwyr-ymatal. 

Y mae ymataliad, neu ddirwest, o angenrheid- 
rwydd yn golygu blys, neu chwant, yn nghyd â 
chymhelliad a chyfleusdra i'w weithredu Y 
mae yn gynwysedig mewn penderfyniad diys- 
gog, ac ymdrech egniol ìi ymgadw rhag cydsynio 
â'r cymhelliad. Lle nad ces chwant, cymhelliad, 
na chyfleusdra, y mae'n eglur nad oes galwad i 
ymgadw. Llena byddo penderfyniad ac ym- 
egniad, (os bydd cyfleusdra yn rhoddi,) y mae 
yn eglur nad ymgedwir. Yn yr amgylchiad 
blaenaf, nid oes galwad am ddirwest, oddigerth 
yn unig yn yr egwyddor; ac yn yr olaf nis gall 
hanfodi. 

Yr hwn a fedro ymatal yn unig, sydd wir 
wrol, Diar. xvi. 32; a'r neb sydd medru rheoli 
ei nwydau a'i chwantau, yn ol egwyddorion gwir 
reswm a chrefydd yn unig sydd yn deilwng o 
ddyn ac o Gristion; oblegyd caethwas blys yw 
yr iselaf o'r caethweision. 

Os bydd y chwant yn gryf, y cymhelliad i'w 
weithredu yn rymus, a'r cyfìeusdra i wneuthur 
hyny yn fanteisiol er ymgadw, bydd gradd he- 
laeth o benderfyniad ac ymegniad yn angen- 
rheidiol; ond yn y gwrthwyneb, os na bydd y 
cyfleusdra yn fanteisiol, na'r chwant a'r cymhell- 
iad ond egwan, y mae yn eglur na ddichon fawr 
gwroldeb fod yn y weithred o ymatal; nac fawr 
canmoliaeth fod yn ddyledus i'r cyflawnydd 
mewn canlyniad iddi. 

I'r dyben i gyfansoddi rhinweddoldeb y weith- 
red o ymatal mewn unrhyw amgylchiad, y mae 
yn gwbl angenrheidiol i ddau beth gydgyfarfod 
ynddi; sef fod galwad ddiamheuol am dani; a 
bod yr ymataliwr yn rhyddweithredydd, yn y 
cyflawn feddiant o'i ryddid. Heb alwad, ni 
fyddai ymatal oddiwrth yr arferiad wir gymhedr- 
ol o bethau cyfreithlon, amgen gweithred ofer a 
diles, hollol annheilwng o gymeradwyaeth na 


| chanmoliaeth. Heb fod yr ymataliwr yn rhydd- 


weithredydd, yn y cyflawn feddiant o'i ryddid, 
ni byddai ei ymgadwraeth yn weithred rinweddol, 
gan nad oes un weithred felly ond can belled y 
bydd'r gweithredydd yn meddianu ei ryddid. 
Golygwn er enghraifft, fod un o'r cyn-Gristion- 
ogion ag oedd yn ystyried mai cyfreithlon oedd 
iddo fwyta pob peth, yn ymgadw rhag bwyta 
cig, lle nad oedd un brawd gwan i'w dramgwyddo 
na'i rwysiro trwy hyny, y mae'n eglur na_ fuasai 
un rhinwedd yn ei ymataliad; oblegyd yn y 
cyfryw amgylchiad nad oedd alwad arno ym- 


YMA 


842 


YMA 


mr ——M— o —— <<” 


gadw. Ar y llaw arall, y mae yr un mor eglur 
na fuasai gwaith Cristion, dan adduned ìi ymgadw, 
yn ymatal oddiwrth fwyta cig, yn nghymdeithas 
brawd gwan, yn weithred rin weddol, yn eì pher- 
thynas a'r cyfryw frawd; am nad oedd yr yu- 
ataliwr yn flaenorol i'r amgylchiad hwnw yn 
rhydd i wneuthur felly; gan ei fod yn mlaen 
llaw wedi gwystlo ei ryddid trwy addunedu 
ymatal. 

Oddiwrth bob drwg moesol, neu bechod, y 
mae “ perffaith gyfraith rhyddid ”' yn rhwymo 
ei holl ddeiliaid dedwydd ì fod yn /wyr-ymatal- 
wyr gwastadol. Nid yw yn caniatau unrhyw 
gyfeillach â gweithredoedd anffrwythlon y ty- 
wyllwch, Eph. v. 11. “Na chyffwrdd ; nac 
archwaetha; ac na theimla,” yw ei lleferydd 
uchel gyda golwg arnynt oll. “ Na chyffyrdd- 
wch â dim aflan; “ Ymgedwch oddiwrth bob 
rhith drygioni,” ydynt ei gorchymynion caeth- 
ion yn ddiwahaniaeth, gyda golwg ar bob pech- 
od. Y mae yn gwahardd glythineb, yn gystal 
ag afradlondeb; diota a chyfeddach yn gystal 
a meddwdod ; anlladrwydd yn gystal a phutein- 
dra agodineb; ac nid yw y dynion hyny na fynant 
gydflurfio a'i rheolau dihalog, yn deilwng o gael 
cyfranogi o'i breintiau; canys gelynion croes 
Crist ydynt. “Diwedd y rhai yw dystryw; 
duw y rhai yw eu bol; a'u gogoniant yn eu 
cywìlydd, y rhai sydd yn synied pethau daearol,” 
Phil. iii. 18, 19; 2 Thes. iii. 6, 14.. Yn unig, 
bydded i'w charedigon gyduno yn unfrydol i'w 
rhoddi yn nwylaw holl ddynolryw; a bydded 
hefyd mewn gair a gweithred, ymdrechu i'w 
chywir egluro, gan daer ymbil am ddylanwadau 
santeiddiol Ysbryd y gwirionedd i gymdeith- 
asu eu hymdrechion, a chaiff holl anffyddiaid y 
byd wybod fod yr efengyl eî 4un yn foddion di- 
gonoli wynebu ar holl lygredigaethau hil Adda, 

'aci'w heffeithiol waredu oddiwrthynt oll. Can 
belled y mae wedi cael chware teg yn yr ystyr- 
iaethau a enwyd yn nhy ei charedigion, y mae 
bob amser yn ddieithriad wedi profi felly; canys 
““ Gallu Duw yw hi er iachawdwriaeth i bob un 
sydd yn credu;” a “Chyfraith yr Arglwydd 
sydd berffaith, yn troi yr enaid.” Ni fyddai 
cynyg gwadu hyn amgen sarhad anoddefol ar ei 
Hawdwr goruchel; a chabldraeth ar ei pher- 
ffeithrwydd cynhwynol hithau. 

Gyda golwg ar bob peth yn ddiwahaniaeth, 
ond pechod, lleferydd mwynaidd, pendant, ac 
eglur yr efengyl ydyw, “'I ryddid y'ch galwyd 
chwi; yn unig nac arferwch y rhyddid yn achly- 
sur i'r chawd ; ond trwy gariad gwasanaethwch 
eich gilydd. Y mae pob peth a greodd Duw yn 
dda, ac nid oes dim vw wrthod, os eymerir trwy 
dalu diolch. Pur yn ddiau yw pob peth i'r rbai 
pun, Gale. 195. 1 Pum £52 lim i. To AT 
y dyb. wrthwynebol, buasai llyfr gras Duw o 
angenrheidrwydd yn groesi lyfr natur; ac ym- 
ddygiad Awdwr Cristionogaeth yn groes i'w 
ddeddfau, Ps. cxv. 16; Math. xi. 19. Heblaw 
hyny, y mae'r efengyl yn gorchymyn i'w har 
ddelwyr “ Sefyll yn y rbyddid â'r hwn y rhydd- 
haodd Crist hwynt,” gan eu rhybuddio rhag eu 
dal drachefn dan iau caethiwed; ac y mae hyny 
yn fwy angenrheidiol, gan fod yr Ysbryd yn 


eglur yn dywedyd, ““yr ymedy rhai yn yr am- | 


seroedd diweddaf oddiwrth y ffydd, gan roddi 


coel i ysbrydion cyfeiliornus, &c. ; yn gwahardd 
priodi, ac yn erchi ymatal oddiwrth fwydydd, 
y rhai a greodd Duw i'w d«rbyn, trwy roddi 
diolch gan y ffyddloniaid, a'r rhai a adwaenant 
y gwirionedd,” Gal. v. 1; 1 Tim. iv. 1—4. 

O fewn terfynau gwir gymedroldeb y mae 
rhyddid Cristioniogion gyda golwg ar fwydydd, 
&c., yn hollol. Tra y cadwont o fewn y t«rfyn- 
au hyny, gallant, o ran yr efengyl, eu harfer 
neu beidio, fel yr ewyllysiont, ond yn unig pan 
y byddo y cyfryw arferiad o honynt yn dram- 
gwydd neu rwystr i frawd gwan. Yn y cyfryw 
amgylchiad y mae cyfraith Crist yn arddelwi 
llwyrymataliad achlysurol. “* Edrychwch rhag 
mewn un modd i'ch rhyddid hwn fod yn dram- 
gwydd i'r rhai sydd weiniaid.” _ ““ Byddwch ddi- 
achos tramgwydd i'r Iuddewon ac i'r cenhedl- 
oedd hefyd, ac i eglwys. Dduw,” ydynt ei bar- 
ddelwadau eglur yn y cyfryw amgylchiad, 1 Cor. 
viii. 9, 10, 32. Heb “sefyll yn eu rhyddid,” 
nid ymddengys fod modd iddynt gadw y cyf- 
ryw archiadau yn ddihalog. Heb hyny, nid yw 
yn ymddangos y gallasai Paul yma (fel yr honai,) 
fod “ yn rhydd oddiwrth bawb '—fod a_““ phob 
peth yn gyfreithlon iddo "—nac '“ymwneuthur 
ir Iuddewon megys yn Iuddew; i'r rhai dan 
y ddeddf megys dan y ddeddf; ac i'r rhai di- 
ddeddf megys diddeddf.” Heb hyny nid yw yn 
ymddangos y buasai yn alluadwyiddo ““ wneuth- 
ur ei hun yn bob peth i bawb, fel y gallasai yn 
hollol gadw rhai;” gan fod yn eglur y buasai 
wrth eì adduned, yn rhwym o ymddwyn mewn 
un dull a modd yn unig yn mhlith Iuddewon a 
chenhedlo:dd—rhai dan y ddeddf a'r rhai di- 
ddeddf, I Cor.ix. 19— 22; x. 23, 33... Buasai 
adduned ymataliad gwastadol, o angenrheid- 
rwydd yn ei rwymo i ymddwyn mewn un dull 
yn unig, yn mhob lle ac amgylchiad; canys 
heb wneuthur felly, ni buasai yn alluadwy iddo ' 
ei chadw. 

Ond er fod rhyddid Cristionogion gyda golwg 
ar yr arferiad gwir gymedrol o bob peth cyf- 


'reithlon, (oddigerth yn unig yn yr amgylchiad 


rhag-grybwylledig,) yn hollol; eto, y mae yn 
deilwng o sylw, tra y “safont ynddo,” (Gal. v. 
15) y gallant ymatal mewn rhan, neu yn hollol, 
oddiwrth y peth a fynont. Er eu bod, (oddigerth 
yn yr amgylchiad a nodwyd,) o ran yr efengyl, 
at eu rhyddid i'w harfer o fewn terfynau gwir 
gymedroldeb; eto nid ydynt dan rwymau i'w 
harfer os byddant yn dewis peidio; canys heb 
hyny ni byddai eu rhyddid yn rhyddid. Gall- 
ant, os ewyllysiant, ymatal, ar yr amod o “ sef- 
yll yn eu rhyddid.” Ie, mewn rhai amgylch- 
iadau, gall hyny fod yn fuddiol, nid yn unig 
iddynt hwy eu hunain, ond hefyd i eraill. Hyn 
a barodd i Paul, yr hwn oedd yn '“rhydd oddi- 
wrth bawb,” ac i'r hwn yr oedd “ pob peth yn 
gyfreithlon,” ddywedyd, “ Yr wyf fi yn cosbi fy 
nghorff, ac yn ei ddwyn yn gaeth, rhag mewn 
un modd, wedi i mi bregethui eraill, fod fy hun 
yn anghymeradwy,” l Cor.ix. 27. Ar yr eg- 
wyddor hon y rhaid i ni ddeall ei ymadrodd, 
(Rhuf. xiv. 23,) lle y dywed, “ Yr hwn sydd yn 
petruso, (mdarg. yn canfod, ac yu gwneuthur 
rhagoriaeth rhwng bwydydd,) os bwyty, efea 
gondemniwyd, (yn sicr, nid gan berffaith gyfraith 
rhyddid, ond gan ei gydwybod ei hun,) am nad 


843 


YMB 
| E— 


| yw yn bwyta o ffydd; a pha beth bynag nid yw 
o ffydd, (hyny yw, nad yw ei gydwybod yn ei 
gymeradwyo fel peth cyfreithlon,) pechod yw ;” 
nid yn sicr ynddo ei hun; ond i'r neb sydd yn 
petruso yn ei gylch. Ar yr un egwyddor y mae 
yn rhaid deall cyfarwyddiadau Crist, gyda golwg 
ar ympryd personol ac anghyoedd; yn nghyd 
ag ymddygiadau yr apostolion a'r cyn-Gristion- 
ogion gyda golwg ar ympryd cyhoeddus, ar yr 
achlysur o urddiad henuriaid, Math. vi. 16 —18; 
Act. xiii. 3; xiv. 20.. Heblaw hyny, ar yr un 
egwyddor yn sicr y rhaid deall cyfarwyddyd tra 
gochelgar apostol y cenhedloedd i wyr a gwrag- 
edd, pan ddywedai, ““ Na thwyllwch eich gilydd 
oddieithr o gydsyniad dros amser, fel y galloch 
; ymroi i ympryd a gweddi,” J Cor. vii. 5. 

Mewn ychwanegiad at y sylwadau rhagflaenol, 
gellir nodi, y dichon ymataliad mewn rhan, neu 
“yn hollol, ddyfod yn ddyledswydd acAlysurol, 
pan y byddo angen cyhoeddus neu anghyoedd 
- yn galw am gynorthwy; ac nas gallwn ei roddi 
.heb brinhau arnom ein hunain, yn yr arferiad 
>cymhedrol o'r cyfryw bethau. 

- Yn mhob amgylchiad arall heblaw y rhai 
'rhag-grybwylledig, ni fyddai ymataliad oddi- 
- wrth yr arfer wir gymedrol o bethau cyfreithlon, 
“amgen ewyllys-grefydd; sef peth difudd ynddo 
>ei hun, ac anghymeradwy ger bron Duw. Heb- 
law hyny, dichon na wnaeth neb fwy o derfysg 
a niwaid yn eglwys y Testament Newydd, o 
ddechreuad Cristionogaeth hyd y dyddiau byn, 
na'r ysbrydion cyfeiliornus a ““ waharddant bri- 
odi, aca archant ymatal oddiwrth fwydydd, y 
' rhai a greodd Duw i'w derbyn trwy dalu diolch, 
gan y ffyddloniaid, a'r rhai a adwaenant y gwir- 
ionedd,” I Tim. iv. 1—4. 

Wrth derfynu, gellir sylwi, fod meddygon yn 
adrodd rhyfeddodau anhygoel am rnwedd ym- 
ataliad yn ngwelliant clefydau, ac estyniad byw- 
yd dynolryw. See Middleton's Dictionary, Ar- 
ticle Absiinence; hefyd, Cymedroldeb, Dirwest, 
Hunan-ymwadiad, Rhyddid. 

YMATALWYR, («ymatal,) yn 1. Plaid gref- 
yddol yn yr ail ganrif, a elwid felly oddiwrth eu 
gwaith “ yn gwahardd priodi, ac yn erchi ym- 
atal oddiwrth gig a gwin,” yn nghyd â phethau 
cyfreithlon eraill; gan avwain buchedd erwin a 
marweiddiedig. Sylfaenydd y blaid hon oedd 
'Tatiian, pagan dysgedig, yr hwn a ddychwelwyd 
oddswrth eilunaddolaeth trwy ddarllen yr Hen 
Destament. Yr oedd yn fawrygwr gwresog o 
Jutin Martyr; a thra bu y gwr enwog hwnw 
byw, yn un o'i ddysgyblion ef. Wedi iddo farw, 
sylfaenodd blaid yr Encratiaid, neu yr Ymatal- 
wyr; at ba rai yn mhlith eraill, y cyfeirir yn 
1 Tim, iv. 1—4. 2. Pleidiau crefyddol yn 
Ffrainc a'r Ysbaen, yn y drydedd a'r bedwar- 
edd ganrif; y rhai yn marn llawer, nid oeddynt 
amgen canghenau o'r Ymatalwyr rhag-grybwyll- 
edig; er fod eraill yn barnu nad oeddynt amgen 
dynion enwog mewn crefydd, yn cael eu galw 
felly mewn ffordd o ddirmyg gan eu gelynion. 
Edr. Bncratiaid. 

YMBAROTOAD, (ym-barotoi,) hunan-barot- 
oad gogyfer a rhyw amgylchiad, neu orchwyl 
pwysig dyfodol. Arferir y gair yn fynych gyda 
golwg ar swper yr Arglwydd, a marwolaeth. 
Edr. Parotoad, Rhagbarotoad. 


YMBILIAU, (ymôil,) y rhif luosog o ymbil; 


(&vrevlec,) a diolch,” 
(gvyopucreiac,) 1 Tim, ii. l. Dichon fod y 
blaenaf yn golygu, erfyniadau am atal, neu droi 
ymaith ryw ddrygau; yr ail, erfyniadau am 
fendithion hyfryd a dymunol; y trydydd, erfyn- 
iadau dros eraill; a'r olaf, ddiolchiadau am fen- 
dithion wedi eu derbyn. /Tammond in loc. 

YMBORTH, (ym porth,) cynaliaeth, neu lun- 
iaeth y natur anifeilaidd. 

Y mae yn hysbys nad oes dim wedi achosi 
mwy o derfysg ac ymryson, yn gystal yn yr 
eglwys Iuddewig a Christionogol, a dadleuon yn 
nghylch bwydydd a diodydd. Mynych yn sicr, 
y gosodwyd pwys anghymedrol arryw wahan- 
iaethau perthynoliddynt; achan anghofio “nad 
yw teyrnas Dduw fwyd a diod, ond cyfiawnder, 
a thangnefedd, a llawenydd yn yr Ysbryd Glan.” 
y mae llaweroedd wedi dangos manyldra gor- 
modol yn eu hymofynion yn nghylch pa beth i 
fwyta ac i'w yfed. Eraill ydynt wedi cyfeiliorni 
ar y llaw arall, trwy ddirmygu pob sylw o'r 
cyfryw bethau, fel peth hollol annheilwng o ys- 
tyriaeth. Rhaid caniatau modd bynag, nad yw 
yr ymborth trwy yr hwn y cynelir ac y meith- 
rinir dyn yn beth dibwys ynddo ei hun. Sicr 
yw, mai efe yr hwn a wnaeth bob peth at was- 
anaeth dyn, sydd yn gwybod oreu beth sydd dda 
yn ymborth, a pheth sydd ddefnyddiol i ryw 
ddyben arall. Y mae ganddo ef hawl ddiamheu- 
oli ganiatau, neu i atal yr arferiad o'i greadur- 
iaid; ac os cawn ei fod ef wedi cyfryngu yn yr 
achos hwn, yna ein dyledswydd yw ymostwng 
mewn modd parchusi'w awdurdod. Y dichon 
gwahanol fath o fwydydd achosi gwahanol fath 
o effeithiau anianyddol a moesol ar y cyfansodd- 


| iad dynol, sydd anwadadwy eglur; ac herwydd 


hyny, gellir dangos yn yr olwg hyn bwys y sef- 
ydliadau dwyfol gyda golwg arnynt. Âc os 
oedd gwahaniaethau yn yr arferiad o anifeiliaid 
yn gysylltiedig a sefydliadau crefyddol pwysig, 
ac wedi eu bwriadu i egluro rhyw bynciau moes- 
ol pwysig, gellir amddiffyn eu haddasrwydd yn 
mhellach. Bod yr Hollalluog wedi gosod deddf- 
au a rheolau i gyfarwyddo dynion yn yr achos 
hwn, sydd egluri bob dyn a ddarlleno ei Feibl; 
ac nis gall ymchwil iansawdd y cyfryw ddeddfau 
laina phrofi yn dderbyniol, yn gystal i'r athron- 
ydd a'r Cristion. 

Byddai nianol adroddiad o'r cyfryw ddeddfau, 
yn tueddu i chwyddo yr erthygl hon i raddau 
anghymedrol; herwydd hyny cynygiwn gymer- 
yd golwg gyffredinol ar y gyfraith gyda golwg 
ar ymborth dan yr oruchwyliaeth Baradwysaidd, 
Batriarchaidd, Iuddewig, a Christionogol; gan 
ymdrechu sicrhau natur y rhyddid a fwynheid, 
yn nghyd a'r ataliadau gosodedig yn y gwahanol 
gyfnodau dan sylw. 

I'r dyben i gael golwg gyflawn, megys ar un- 
waith ar y pwnc dan sylw, bydd yn angenrheid- 
iol cyflwyno;ger bron y darllenydd yr' amrywiol 
ganiatadau a.deddfau a wnaethpwyd yn mher- 
thynas i'r pethau hyn, ar amrywiol amseroedd ; 
a hyny ar wahan, neu ar eu penau eu hunain, 


YMB 


844 


YMB 


1. Y Caniatad Paradwysaidd.—*“ Wele, mi a 
roddais i chwi bob llysieuyn yn hadu had, yr 
hwn sydd ar wyneb yr holl ddaear, a phob pren 
yr hwn y mae ynddo ffrwyth pren yn hadu had, 
ifod yn fwydichwi,” Gen. i 29. “O bob pren 
o'r ardd gan fwyta y gelli fwyta; ond o bren 
gwybodaeth da a drwg na fwyta o hono,” pen. 
Wes Fy fo 

2. Y Caniatad Patriarchaidd. —““ Pob. ym- 
symudydd yr hwn sydd fyw fydd i chwi yn 
fwyd; fel y gwyrdd lysieuyn y rhoddais ìi chwi 
bob dim. Er hyny, na fwytewch gig yn nghyd 
a'i einioes, sef ei waed,” Gen. ix. 3, 4. 

3. Y Caniatad Tuddewaidd.—“ A phwy hby- 
nag o holl dy Israel, ac o'r dyeithriaid a ym- 
deithio yn eich mysg, a fwytao ddim gwaed; 
myfi a osodaf fy wyneb yn erbyn yr enaid a 
fwytao waed, a thoraf ef ymaith o fysg ei bobl. 
O herwydd einioes y cnawd sydd yn y gwaed; 
a mi a'i rhoddais i chwi ar yr allor, ì wneuthur 
cymod dros eich eneidiau; o herwydd y gwaed 
hwn a wna gymod dros yr enaid,” Lef. 
xvii. 10, 11. 

4. Y ddeddf Gristionogol.—“ Gwelwyd yn dda 
gan yr Ysbryd Glan, a chenym ninau, na ddodid 
arnoch faich ychwaneg na'r pethau angenrheid- 
iol hyn:—bodi chwi ymgadw oddiwrth yr hyn 
a aberthwyd i eilunod, a gwaed, ac oddiwrth y 
peth a dagwyd, ac oddiwrth odineb; oddiwrth 
yr hyn bethau os ymgedwch, da y gwnewch,” 
Act. xv. 28, 29. 

5_ Gwaharddiadau Tuddewaidd.— “Beth by- 
nag a hollto yr ewin, ac a fforchogo hollt yr 
ewinedd, ac a gno ei gil o'r anifeiliaid, hwnw a 
fwytewch,' &c. “'Pob peth y mae iddo esgyll 
a chen, yn y dyfroedd, yn y moroedd, ac yn yr 
afonydd; y rhai hyny a fwytewch. A phob 
dim nad oes iddo esgyll a chen, yn y moroedd, 
ac yn yr afonydd o bob dim a ymsymudo yn y 
dyíroedd, ac o bob peth byw, y rhai a fyddant 
yn y dyfroedd; byddant ffiaidd genych. A'r 


rhai hyn a ffìeiddiwch chwi o'r adar; na fwyt-- 


ewch hwynt, canys ffieidd-dra ydynt; sef yr 
eryr, &c. Pob ehediad a ymlusgo ac a gerddo 
ar bedwar troed, ffieidd-dra yw ìi chwi. A'r rhai 
hyn sydd aflan i chwi o'r ymlusgiad a ymlusgo 
ar y ddaear, y wenci, y llygoden, a'r llyffant, &c., 
pob peth a gerddo ar eì dor, a phob peth a gerddo 
ar bedwar troed, o bob ymlusgiad a ymlusgo ar 
y ddaear, a phob peth aml ei draed, na fwyt- 
ewch hwynt; canys ffieidd-dra ydynt. Dyma 
gyfraith yr anifeiliaid, a'r ehediaid, a phob peth 
byw ar sydd yn ymsymud yn y dyfroedd, ac am 
bob peth byw ar sydd yn ymlusgo ar y ddaear; 
i wneuthur gwahan rhwng yr aflan a'r glân, 
rhwng yr anifail a fwyteir, a'r hwn nis bwyt- 
eir,” Lef. xi. 3—47. 

6. Rhyddid Cristionogol.—“ Ac a hwynt yn 
parotoi iddo, fe syrthiodd arno lewyg; ac efe a 
welai y nef yn agored, a rhyw lestr yn disgyn 
arno, fel llenlliain fawr, wedi rhwymo ei phedair 
congl, a'i gollwng i waered hyd y ddaear; yn yr 
hon yr oedd pob rhyw bedwar carnolion y ddae- 
ar, a gwylltfilod, ac ymlusgiaid, ac ehediaid y 
nef. A daeth llef ato, Cyfod, Pedr; lladd, a 
bwyta ;—Y pethau a lanhaodd Dyg a alw di 
yn gyffredin,” Act. x. 10—15.;, “Beth bynag 
a werthir yn y gigfa, bwytewch, heb ofyn dim 


er mwyn cydwybod. Canyseiddo yr Arglwydd 
y ddaear a'i chyflawnder,” 1 Cor. x. 25, 26. 
““ Oblegyd y mae pob peth a greodd Duw yn 
dda, ac nid oes dim i'w wrthod, os cymerir trwy 
dalu diolch ; canys y mae wedi ei santeiddio gan 
air Duw a gweddi,” 1 Tim. iv. 4, 5. 

Yn yr ysgrythyrau uchod yr ydym yn cael 
golwg gyffredinol ar y gyfraith ysgrythyrol yn 
mherthynas i fwydydd, o ddechreuad amser hyd 
yn bresenol. Canfyddir yn amlwg, fod cryn 
wahaniaeth ynddi dan wahanol oruchwyliaeth- 
au. Âr y cyntaf, yr oedd caniatad gyda golwg 
ar fwydydd yn dra chyfyngedig ; ond wedi hyny 
cafodd ei helaethu yn fawr. Dan y gyfraith 
Fosenaidd, cafodd ei chyfyngu eilwaith mewn 
modd arbenigol; ond yn bresenol yr ydym ni 
yn mwynhau gradd helaeth o ryddid. 

Gyda golwg ar y caniatad Paradwysaidd, 
gellir nodi, yn 1. Nad yw yn ymddangos i ddyn 
nac anifail gael eu bwriadu i fyw ar anifeiliaid. 
Caniatawyd Uysiau a ffrwythau i ddyn; ond cy- 
fyngwyd yr anifeiliaid i arfer //ysiau yn unig. 
2. Dylid golygu pob peth nad yw yn cael ei nodi 
yn y caniatad megys yn cael ei wahardd; canys 
nid allasai fod gan Adda y pryd hwnw unrhyw 
brofiad o addasrwydd nac anaddsrwydd unrhyw 
beth fel ymborth ; ac o herwydd hyny nid oedd 
ganddo ond ymddibynu ar gywirdeb yr hyn 
oedd Duw yn ei ddywedyd wrtho ar y mater. 
Yr oedd yn naturiol iddo gan hyny i ystyried 
pob peth yn anaddas ac anghyfreithlon, nad oedd 
wedi cael caniatad pendant i'w harfer. 3. Ir 
arferiad gyffredinol o ffrwythau, nid oedd ond un 
eithriad ,—ffrwyth pren gwybodaeth da a drwg, 
yr hwn oedd wedi ei fwriadu i ateb dybenion 
moesol, pwysig ac arbenigol. 4. Diameu genym 
fod y caniatad cyntefig yn gwbl ddigonol gyf- 
lawni angenbon y ;dynion cyntaf, y rhai oeddynt 
yn anadlu awyr iachus, ac heb. fod yn ddaros- 
tyngedig i lafur caled. 5. Buasai cigyddio ani- 
feiliaid yn anghyson â chyflwr o ddiniweidrwydd, 
gan fod poenau a marwolaeth y greadigaeth ani- 
feilaidd, yn gystal â'r eiddo dyn, yn gysylltiedig 
â phechod. Hyd y nod y paganiaid a gauent yr 
arferiad o ymborth anifeilaidd allan o'u “'“hoes 
auraidd”—Golden age. *““ Dros ysbaid teyrnas- 
iad Sadwrn,” medd Dizearchus, yn ol adroddiad 
Jerome ““pan yr arllwysai y ddaear gyflawnder 
o ffrwythau, ni fwyteid cig, eithr pawb oeddynt 
yn byw ar y llysiau a'r ffrwythau y rhai a ddygai 
y bn honi ei hun.” Ovid hefyd a ddy- 
wed :— 


“At vetus illa etas, cui fecimus aurea homen, 
Foetibus arboreis, et guas humus educat herbis, 
Fortunata fuit, nec polluit oru crurore.” 

Ib. xv. 


Yr un modd y mae Plato yn dywedyd, “Y 
pryd hwnw, yr oedd holl ddynolryw yn byw ar 
gynyrch y tir, canys yr oedd ganddynt gyflawn- 
der o goed a ffrwythau. Y ddaear ydoedd mor 
ffrwythlawn, fel y dygai o honi ei hun, heb gyn- 
horthwy amaethyddiaeth, arddigonedd o'r cyf- 
ryw ffrwythau.”  Gale's Court of the Gentiles, 
0. 1, 396. 

6. Y mae yn annichonadwy penderfynu oddi- 
wrth y Beibl, pa un a arferai y cynddiluwiaid 
ymborth anifeilaidd neu beidio. Nid yw mewn 


YMB 


845 


YMB 


— 


un modd yn annhebygol na ddarfu iddynt hwy 


droseddu y gorchymynion dwyfol hyn yn gystal 
ag eraill; canys y mae yn eglur na chawsant 
unrhyw drwydded i wneuthur felly, nac oddi- 
wrth y Caniatad Paradwysaidd na Phatriarch- 
aidd; ar yr olaf o ba rai y cynygiwn y nodiadau 
dilynol :— 

1. Mai hwn oedd y caniatad datguddiedig 
cyntaf i arfer ymborth anifeilaidd. Yr oedd 
anifeiliaid eisioes wedi cael eu lladd yn aberthau; 
ond nid yn ymborth. Nid oes fawr pwys yn 
rhesymau Bochart a Grotius dros y dyb wrth- 
wynebol; ac y maent wedi derbyn atebion di- 
gonol amryw weithiau yn olynol. 

2. Yn yr ail ganiatad y mae cyfeiriad eglur 
at y cyntaf; yr hyn sydd yn.hollol anghyd- 
weddol â'r golygiad o ganiatad blaenoroli arfer 
ymborth anifeilaidd. ““Fel y gwyrdd lysieuyn 
y rhoddais i chwi bob dim.” Pe buasai ym- 
borth anifeilaidd yn gynwysedig yn y caniatad 
Paradwysaidd, buasai y caniatad Patriarchaidd 
yn anangenrheidiol. 


3. Cafodd y caniatad Patriarchaidd i arfer 
ymborth anifeilaidd ei roddi, tebygol, mewn 
canlyniad i'r cyfnewidiadau anianyddol a effeith- 
iwyd yn y byd, a'r cyfansoddiad dynol, trwy 
offerynoliaeth y diluw. Dynolryw yn awr ydynt 
yn ddarostyngedis i raddau helaethach o lafur 
corfforol; ac o herwydd hyny yn galw am lun- 
iaeth mwy meithrinol nallysiau. Dichon hefyd 
fod y llysiau eu hunain yn llai meithrinol nag 
oeddynt o'r dechreuad. Heblaw hyny, y mae 

n annichonadwy cael cyflawnder digonol o 
nein ddiwallu anghenion yr hil ddynol, fel 
ymborth, mewn amryw ranau o'r ddaear; yn neill- 
duol yn y rhanau oerion, gogleddol a deheuol 
o'r byd. Trwy ryddid dewisiad gyda golwg ar 
ymborth, galluogir ni i'w gyfaddasu at ansawdd 
ein hiechyd, a'n hamgylchiadau lleawl, ac felly 
i wrthwynebu effeithiau gwanychol awyr-gylch- 
oedd cyfnewidiol ac annhymerus. Mor ddaionus 
yw holl osodiadau Duw ! 

4. Megys yn y cyntaf, felly hefyd yn yr ail 
ganiatad ymae eithriad, neu waharddiad. “Na 
fwytewch gig yn nghyd â'i einioes, sef ei waed,” 
Gellir ystyried y gwaharddiad hwn fel yn eyn- 
wys dau beth; sef yn flaenaf, gwaharddiad i 
fwyta creadur byw, ; ac yn ail, i fwytâ y gwaed 
ar ei ben ei hun; herwydd y rheswm syml, ma 
einioes yr anifail yw es waed. Caniateir y blaenaf, 
yn gyffredinol, herwydd ei wrthwynebiad i 
deimladau dynoliaeth ; ond y mae yr olaf, pa 
fodd bynag, yn destun dadlwriaeth. Gan gyf- 
eirio at yr erthygl Gwaed, yn mherthynas i'r 
cyfreithlondeb i'w fwyta, yn unig sylwn yn bre- 
senol, mai naturiol oedd dysgwyl rhyw gyfyng- 


| 


iad i'r caniatad cyffredinol yn mherthynas i ym- | 


borth anifeilaidd ; a gofynwn, onid yw'r esboniad 
dilynol o'r gwaharddiad yn ymddangos yn eithaf 
naturiol? “Er fy mod yn caniatau cig i chwi, 


eto nid wyf yn caniatau y gwaed hefyd; oblegid | 


y gwaed yw yr einioes.” 

herddid i'r dyeithr yn Israel, yn gystal a'r 

Israeliaid eu hunain, i fwyta gwaed, herwydd 

yr un rheswm ag a nodir yma, Lef. xvii. 10, 11. 

Gan nad oes hawl genym i arfer dim yn ymborth 

ond yr hyn a nodir yn bendant, a chan nad, yw 
RaIr, xvi. 


Heblaw hyny, gwa- | 


gwaed mewn un modd yn gynwysedig yn y can- 
iatad, y mae'n naturiol casglu, nad oedd y nef 
yn golygu iddo gael ei arfer, Un rheswm eglur 
o'r cyfyngiad hwn, ydoedd atal creulondeb tuag 
at anifeiliaid. Er eu bod wedi eu caniatau yn 
ymborth, eto nid cyfreithlon arferyd unrhyw 
greulondeb anangenrheidiol tuag atynt. Yn eu 
gwaed y mae eu heinioes hwynt. Rhaid gan 
hyny eu difeddianu o hono, cyn eu harfer. I'r 
dyben i gynhyrfu atgasrwydd at waed—arswyd 
at greulonder, y mae ei arfer yn ymborth mewn 
unrhyw ddull, (yn nghyfrif rhai) yn ymddangos 
yn beth anaddas. 


“ On Noah, and in him on all mankind 

The charter was conferred, by which we hold, 

The flesh of animals in fee, and claim 

O'er all we feed a power of life and death, 

But read the instrument, and mark it well ; 

Th' oppression of a tyrranous controul 

Can find no warrant there, Feed then and yield 

Thanks for thy food. Carnivorous, through sin, 

Feed on the slain, but spare the living brute.” 

CowPER. 

Yn y caniatad hwn yr ydym yn canfod haelioni 
a thoster Duw. Gweddus yw bod yn ddiolchgar 
am y llesiant rhoddedig, ac eto ymlonyddu yn y 
cyfyngiad gosodedig. 

Gyda golwg ar y gyfraith Iuddewaidd a 
Christionogol ar y mater dan sylw, ymddengys 
eu bod yn unol wahardd yr un peth—gwaed, gan 
nad pa un ai yn, neu allan o'r anifail y byddo; 
canys pethau tagedig, tebygol, a olygant bethau 
wedi eu tagu yn fwriadol, er cadw y gwaed 
ynddynt. 

Wrth y gyfraith Iuddewaidd yr oedd gwaed 
yn waharddedig, herwydd y rheswm ychwaneg- 
iadol, Mai y gwaed a wnai gymod dros yr enaid. 
Gellir ystyried hyn megys yn briodol i'r oru- 
chwyliaeth Iuddewaidd, yn yr hon yr offrymid 
gwaed mor gyson ar yr allor. Yr oedd yn 
angenrheidiol gan hyny, ei ystyried fel peth 
cysegredig. Ond er fod yr oruchwyliaeth hono 
wedi ei diddymu, eto dylid ystyried pa un ai bod 
y rheswm yn aros o hyd yn ei rym, neu beidio. 
Y mae ein Harchoffeiriad mawr.ni yn parhau i 
weini yn y nef ei hun, ar sail ei waed; ac er fod 
hyn yn anweledig, nid yw yn llai sylweddol a 
sicr. Gwyddom i'w waed ef wneuthur cymod; ac 
er fod yr aberthau wedi peidio, eto, y mae gwaed 
yn beth cysegredig, fel arwydd o'r bywyd yr 
hwn a roddwyd yn bridwerth. O dan y gyfraith 
Iuddewaidd gwaherddid ef dan boen marwolaeth. 
Yr oedd hyn yn cyd-daro â'r cyfansoddiad Iudd- 
ewaidd, a'r duw-lywodraeth ( (Aeocracy, ) i'r hwn 
yr oedd y genedl hono yn ddarostyngedig. 
Gyda'r holl gosbedigaethau Iuddewaidd eraill, 
y mae hon o angenrheidrwydd wedi ei dileu. 

Y mae yn teilyngu sylw, fod y gwaharddiad 
Cristionogol yn Aollol. Nid yw y ddeddf yn 
cynwys y naill reswm na'r llall. Y mae ei 
hymadrodd mor bendant gyda golwg ar waed a 
godineb; ac nid oes gan neb hawl i ychwanegu 
rhesymau i gyfyngu y gwaharddiad i amseroedd 
ac amgylchiadau neillduol, lley mae'r Ysbryd 
Glan yn ddystaw. Yn ddiameu, nid yw y ddeddf 
hon mewn un modd yn cyfreithloni yr hyn na 
chafodd ei ganiatau yn flaenorol i'w rhoddiad, 
ac nad yw yn gynwysedig ynddi hi ei hun. 

5 


M 


YMB 


Y gyfraith Gristionogol hefyd sy'n gwahardd 
“ pethau wedi eu haberthu i eilunod,” neu hal- 
ogedigaethau “eilunod.” Gellir dywedyd fod 
bwydydd wedi eu halogi trwy eilunaddoliaeth 
pan yr oeddynt yn flaenorol wedi eu hollol 
offrymu yn aberth, a rhan o honynt eilwaith 
wedi ei droi yn wledd, neu pan y eymerid rhan 
oddiar y bwrdd, ac y rhoddid cf yn tân, gan alw 
ar yr un pryd ar yr eilun. Megys yr oedd 
bwydydd yn cael eu “'senteiddio gan air Duw 
agweddi,” (1 Tim. iv. 3, 5,) felly hefyd yr 
oeddynt yn cael eu halogi trwy enwi eilunod, a 
gweddio arnynt. Oddiwrth 1 Cor. viii. 10, ym- 
ddengys nad oedd y Cenhedloedd Cristionogol, 
bob amser, yn barodi addef y gwir hwn ; ond 
eu bod weithiau yn tueddu i wÌedda gyda'u 
cymydogion paganaidd, nid yn un unig mewn 
tai anghyoedd, ond hefyd mewn temlau eilunod. 
Yr oedd yn angenrheidiol gan hyny i ysgrifenu 
atynt hwy, i ymgadw oddiwrth y cyfryw lygr- 
iadau. Y mae y gwaharddiad hwn yn cael ei 
argymell a'i amddiffyn gan Paul, mewn modd 
manylaidd, yn yr adnodau rhag-grybwylledig, 
yn ei lythyr at y Corinthiaid, y rhai ydynt yn 
cynwys eglurhad rhagorol ar y rhan hon o'r 
gyfraith Gristionogol, ac o'r dull yn yr hwn y 
dylai Cristionogion ei chadw. Y mae rhai yn 
golygu fod Paul yn ymadael â llythyren gaeth y 
gorchymyn, oblegid ei fod (pen. viii.) yn ym- 
resymu yn unig oddiwrth effaith yr esiampl. 
Ond, os chwilir yr athrawiaeth hon yn fanwl, 
ceir ei bod yn hollol gyson âg athrawiaeth Iago. 
Y maeo hyd yn cynwys gwaharddiad; canys, 
erei fod yn caniatau fod bwydydd yn ddibwys 
ynddynt eu hunain, eto y ae mewn modd pen- 
dant yn condemnio yr arfer o ymborthi ar fwyd- 
ydd wedi eu haberthu ì eilunod; yn neillduol, 
pen. x., lle y mae yn dangos anghysondeb y 
cyfryw arferiad â chyfranogiad o fwrdd yr Ar- 
glwydd—â'r sylw dyledus o gydwybodau dynion 
eraill—ag â dyledswydd y Cristion, pa un bynag 
ai bwyta neu yfed a wnelo, i wneyd pob peth er 
gogoniant i Dduw. Paun bynag gan hyny ai 
bod bwydydd yn cael eu haìogi neu beidio trwy 
eu cysylltiad ag eilunaddoliaeth, y mae Cristion- 
ogion, pan yn ymwybodus o'r ffaith, i dystiol- 
aethu eu ffieiddiad o_ eilunaddoliaeth, trwy ym- 
gadw oddiwrth y cyfryw fwydydd. AEwimg's 
Lecl. on Act. xv. 

Ataliad oddiwrth eilunaddoliaeth yn ddiamau, 
oedd un o'r prif resymau dros y gwaharddiad 
caeth o waed, a rhyw fwydydd arbenig eraill, i'r 
Iuddewon, Yr oedd bwyta, yn hytrach yfed 
gwaed, yn beth hollol gyffredin yn mhlith Cen- 
hedloedd paganaidd Asia, wrth aberthu i eilunod, 
ac wrth dyngu. Yr oedd hyn, yn wir, yn gy- 
maint o ddefod Asiaidd, yn neillduol Phoenici- 
aidd, fel y mae yr ysgrifenwyr Rhufeinaidd yn 
sylwi arni fel peth dyeithr yn Rhufain, a phri- 
odol i Genhedloedd eraill; ac, megys yr oedd y 
Cristionogion yn yr erledigaethau Rhufeinaidd, 
yn cael eu gorfodi i losgi arogl-darth, felly yn y 
rhai Persiaidd gorfodid hwynt i fwyta gwaed. 
Yr oedd y naill ddefod yn y Gorllewin, a'r llall 
yn y Dwyrain, yn cael eu golygu fel prawf o 
ddychweliad at eilunaddoliaeth ; oblegid mai ar- 
ferion paganaidd oedd y ddwy. Herwydd y rhes- 
wm arbenig hwn, bod bwyta gwaed yn ddefod yn 


846 


YMDD 


———_———— 


mysg y Cenhedloedd eymydogaethol, yr oedd yr 
Israeliaid mewn rhagor o berygl ìi gael eu har- 
wain trwy fwyta gwaed, i eilunaddoliaeth, trwy 
eu gogwyddiad mawr at y pechod cyffredinol 
hwnw, ac nid herwydd eu hyfrydwch arbenigol 
mewn gwaed fel ymborth dewisol.”  Michaelis 
Com. on the Laws of Moses, Vol. IIT., p.p. 20, 
251. F 

Y mae yn d«ilwng o sylw, fod Mahomed yn 
gwahardd i'w ganlynwyr fwyta yr un pethau ag 
a waharddir yn y deddfau Iuddewaidd a Christ- 
ionogol. Bucks Dict. Article Food. 

YMCHWELIAD, (ym-chwêl, neu chwyl,) 
dychweliad, neu droad yn ol. 

Sonir yn y Beibl am waith dynion yn ym- 
chwelyd aft, neu oddiwrt4, Dduw, Hos. xiv. 1, 
4; 2 Cor. iii. 16... Yn yr amgylchiad blaenaf, y 
mae y gair yn golygu edifeirwch, neu gywir 
ddychweliad. Yn yr olaf. gwrthgiliad neu ym- 
adawiad*â Duw. Dichon fod y gair ymchweliad 
yn dynodi gwirfoddolrwydd y weithred; a dy- 
chweliad, eì hollolrwydd. Y mae gwrthgiliad a 
chywir ddychweliad, bob amser yn wirfoddol ; 
a'r olaf, bob amser yn hollol. Ymchwelyd, neu 
droi yn ol, yn wirfoddol, y mae y gwrthgiliwr 
a'r cywir ddychwelwr; a dychwelyd, neu droi 
yn ol yn hollol, y mae yr olaf, bobamser. Edr. 
Dychweliad, Edifeirwch, Ymadawiad â Duw. 

YMCHWYDD, (ym-chwydd,) yn briodol, un- 
rhyw godiad a achosir trwy hunan-gynhyrfiad, 
(Ps.lxxxix, 9,); yn gyffelybiaethol, balchder, 
hunanoldeb, neu uchelfryd llidiog, yn tori allan 
mewn geiriau ac ymddygiadau ffrostiawl a 
ífrochwyllt. Y fath oeddynt yr ymchwyddiadau 
(gvceocetic,) y rhybuddiai Paul y Corinthiaid 
rhagddynt, 1 Oor. xii. 20. I raddau mwy neu 
lai, y maent yn wastad yn gymdeithion ym- 
raniadau ac ymbleidiau. 

YMDAITH, (ym-taith). arosiad amserol 

mewn gwlad, neu le dyeithr: pererindod, ym- 
deithiad. 
' Teithio, yn briodol a ddynoda fynediad yn 
mlaen o'r naill le i'r llall: ymdeithio a ddynoda 
arosiad amserol teithiwr mewn rhyw wlad, neu 
fangre neillduol; er na fyddo yn gwneuthur ei 
drigfa sefydlog yno. Y gwrthwyneb, gan hyny, 
i drigianiad sefydlog yw ymdaith, neu ymdeith- 
iad. Y gair Groeg, mapouìe, (ymdeithiad,) a 
ddynoda arosiad amserol mewn unrhyw le, 
mewn gwrthwynebiad i garoìa, yr hwn a ar- 
wydda drigfa sefydlog, 

Yn ei ymddiddan â Pharao yn nghylch ei 
oedran, “ Ymdaith” y galwai Jacob ei fywyd ; 
i arwyddo mai gwr dyeithr ydoedd ar y ddaear— 
nad ei gartref oedd y byd—ac nad oedd mewn 
meddiant o wlad Canaan, yr hon oedd i fod yn 
drigfa sefydlog ei hiliogaeth, Gen. xlvii. 4, 9. 
“ Ymdeithiad,” y galwai Pedr fywyd y dyeithr- 
iaid, at y rhai yr ysgrifenodd ei epistolau; i ar- 
wyddo, “nad oedd iddynt yn y byd hwn ddinas 
barhaus;” eithr mai “dyeithriaid a phererin- 
ion,” yn aros dros dymhor, “'oeddynt ar y 
ddaear,” 1 Pedr i_ 17. Yr un peth y gellir 
galw bywyd holl ddynolryw : yn neillduol gwir 
Gristionogion; y rhai sydd yn ewyllysgar-gyf- 
addef hyny, Heb. xi. 13, 14. Dylai yr ystyr- 
iaeth o hyn ddysgu y saint ì osod eu serchiadau 


YMDD 


847 


YMDD 


Eln — ———— —— ———— 


ar y pethau sydd uchod, ac nid ar y pethau ar 
y ddaear; i ymddwyn mewn ofn dros amser eu 
hymdeithiad ; i fod yn ddiolchgar am bob cysur 
& mantais a dderbyniant, gan ymdrechu eu hiawn- 
ddefnyddio, er hwylusaw eu mynediad yn mlaen 
tua'r nef; ac i ochelyd ymollwng a digaloni yn 
ngwyneb cyfarfod ag anghysur ac anfanteision, 
gan gofio nad ydynti aros yma yn hir. “Ychydig 
a drwg yw dyddiau blynyddoedd eu hymdaith.” 
““ Dros brydnawn yr erys wylofain; erbyn y 
bore y bydd gorfoledd.” Edr. Pererinion, Taith. 
YMDEITHYDD, (ymdait/,) trigianydd ach 
lysurol, mewn gwrthwynebiad i gartrefwr sef 
ydlog; alltud, teithiwr, l Sam. xii. 4; Luc 
xxiv. 18.. Ymdeithwyr yw yr holl saint yn y 
byd hwn; ac nid ydynt yn rhuso cyfaddef hyny, 
yn gystal mewn gair a gweithred, Ps. xxxix. 
12; cxix. 19; Heb. xi. 13, 14. Edr. Pererin. 
YMDRECH, (ym-trech,) ymegniad, neu ym- 
orchestiad i enill goruchafiaeth, neu i gyflawni 
rhyw orchwyl pwysfawr, caled, ac anhawdd. 
Yn yr ysgrythyrau santaidd, y mae y gair 
““Ymdrech” yn cael ei arfer yn fynych, ìi osod 
allan ymegniadau gweision a phobl Dduw dros 
grefydd, ac yn erbyn pechod, Eph. vi. 12; Heb. 
xii, 4.. Y mae wedi ei fenthyca oddiwrth y 
campau Groegaidd ; ac yn cyfeirio mewn modd 
arbenig at ymafliad, neu ymaelyd cwymp. Y 
mae yn rhag-dybied gwrthwynebiad; ac ym- 
egniad gwrol a grymus am oruchafiaeth. *“ Ym- 
drech yn mhlaid y ffydd,” (Judas 3,) ïe, ““hardd- 
deg ymdrech y ffydd” y gelwir yr ymdrech 
Guistionogol, I Tim. vi. 12.. Ymdrech dros y 
ffydd (y grefydd,) a roddwyd unwaith am byth, 
i'r saint, ydyw ; ac ymdrech gyfreithlon, yn ol 
rheolau ffydd Crist, ac oddiar ffydd yn Nghrist, 
a ddylai fod, er bod yn llwyddianus, 2 Tim. ii. 
5. Edr. Camp, Gyrfa, Porth Cyfyng. 
YMDDADL, (ym-ddadl,) cynadledd, neu gyf- 
rinach, rhwng gwahanol bleidiau, neu bersonau, 
ar ryw bwnc neillduol, gyda dyben proffesedig 
i gael allan y gwirionedd ; ond yn rhy aml er 
enill buddugoliaethau, neu arddangos eu gallu- 
oedd a'u cywreinrwydd. Edr, Dadl. 
YMDDANGOSIAD, (gym-dangos) y weithred 
o ddyfod i'r golwg, 2 Tim. i. 10; agwedd, neu 
olwg allanol unrhyw wrthrych gweledig, Ioan 
vii. 24; tebygolrwydd, neu rith, Math, xxiii. 


281 

YMDDANGOSIAD CRIST, yn. I. Ei ddy- 
fodiad, mewn cnawd yn nghyflawnder yr amser, 
yn nghyd a'r holl amlygiadau a roddodd o hono 
eihuni ddynion tra ar y ddaear, mewn can- 
lyniad i hyny, 2 Tim. i. 10. Y mae'r enw hwn 
ar ddyfodiad Crist i'r byd mewn cnawd, yn 
rhag-dybio ei hanfodiad blaenorol, yn nghyd â'i 
ddirgeliad hyd hyny oddiwrth drigolion daear. 
Nis gallasai ymddangos pe na fuasai yn bodoli ; 
ac ni fuasai angen iddo ymddangos pe buasaì 
yn weledig yn flaenorol. Dichon hefyd fod y 
gair yn arwyddo ei fod yn weithredol ac ewyll- 
ysgar yn y weithred. Ymddangos, ac nid cael 
ei ddangos, a wnaeth, Yn mherthynas i'r ym- 
ddangosiad hwn o eiddo ein Hiachawdwr ben- 
digedig, gellir sylwi, yn 1. Ei fod yn anhebgorol 
angenrheidiol er ein hiìechydwriaeth ni, Rhuf. 
viii. 3. Nid oedd neb a allasai ein gwared ond 
eihun; ac, ni allasai ef ein gwared, heb ddyfod 


yn ddyn, ac ymddangos yn mhlith dynion, ar 
y ddaear; gan nad allasai heb hyny roddi 
esiampl i ni; cydymdeimlo â'n gwendid; na 
marw yn iawn dros ein pechodau. Heb farw 
nis gallasai fyned i'r cysegr santeiddiolafi eiriol 
drosom; ac “*heb ollwng gwaed nid oes ma- 
ddeuant.” —2. Eifod yn ddysgwyliadwy, Luc ii. 
25,38. Nid herwydd ein bod ni yn haeddu 
iddo ymddangos, na bod arno ef rwymau, yn 
flaenorol i'w ymrwymiad, yr oedd felly; ond 
herwydd iddo ymrwymo; ac herwydd ei fod 
wedi ei addaw, ei ragfynegu, a'i rag-ddarlunio, 
gan Dduw. Peth dysgwyliadwy yw, y bydd i 
un ffyddlon a geirwir sefyll at ei ymrwymiadau, 
a chyflawni ei addewidion. Peth dysgwyliadwy, 
gan hyny, oedd ymddangosiad Crist.—3. Yn 
amserol a phrydlon, Gal. iv. 4. Ymddangosodd 
pan yr oedd mwyaf o'i angen; pan yr oedd 
mwyaf o'i ddysgwyl; a phan yr oedd y byd, o 
ran ei sefyllfa wladwriaethol, yn fwyaf addas i'w 
dderbyn. — Edr. Dyfodiad Orist.—4. Yn gy- 
hoeddus ac eglur. “Nid mewn congl y gwnaed 
hyn.” Act. xxvi. 26. Yn y gynulleidfa fawr ; 
yn man amlaf y bobloedd, yr ymddangosodd 
Crist; a hyny, nid mewn modd aneglur; ond, 
yn ei wir gymeriad, fel Mab Duw, fel Brenin 
Israel. Arddelai ei hun y Messia addawedig, 
mewn geiriau: a rhoddai brofion digonol ag 
amrywiog nad oedd yn camddywedyd; canys 
rhoddai lygaid i ddeillion, clustiau i fyddarion, 
tafodaui fudion, traed i gloffion, a bywyd i 
feirwon, Ioan iv. 26; x. 38. 5. Yn gyfîred- 
inol fendithiol, Luci, 78, /9. “ Goleunii oleuo'r 
Cenhedloedd, a gogoniant ei bobl Israel,” oedd 
efe, Luc ii. 32. Ie, efe yw “ Goleuni'r byd,” 
Ioan viii. 12. ““ Ynddo y bendithir holl Gen- 
hedloedd y ddaear,” Gen. xviii. 18; Gal. iii. 8. 
Yr oedd ei ymddangosiad fel ymddangosiad yr 
haul, yn fendith gyffredinol i'r byd. Yn 

II. Ei ddyfodiad yr ail waith ar gymylau'r 
nef, i farnu'r byd, 2 Tim. iv. 1; 1 Pedri. 7. 

Yn mherthynas i'r ymddangosiad hwn o eiddo 
Crist, gellir sylwi fel y canlyn:—Yn 1. Y bydd 
yn bersonol, I Thes.iv. 16. Nid anfon rhyw 
un arall a wna efe, ond daw ei hun. Nid oes 
neb yn deilwng ac addas i farnu'r byd ond efe. 
Edr. Barnwr.—2. Yn ogoneddus, Math. xxv. 
91; Act.i. 11, wedi eì gymharu â 1 Tim, iii. 
16. Mpiphaneia, meu ymddangosiad dysglaer, 
ardderchog, fydd ail-ymddangosiad Crist. Ym- 
ddangosodd y tro cyntaf mewn agwedd gwas, 
ond ymddengys yr ail waith yn ei ogoniant eì 
hun; yn ngogoniant ei Dad ; gyda'r angylion 
nerthol.—83. Yn ddisymwth; ac yn annysgwyl- 
iadwy gan laweroedd. Daw fel lleidr yn y nos, 
ac fel tywyniad mellten, 1 Thes. v. 2, 3; Math. 
xxiv. 47. Herwydd hyn, ac hefyd am na fydd 
iddo oedi dyfod am funyd wcdi cyflawn orphen 
ei waith, y mae yn dywedyd, “* Wele, yr ydwyf 
yn dyfod ar frys,” Dat. xxii. 12.—4._ Yn wel- 
edig i bawb. “ Pob llygad,” o Adda, y dyn 
cyntaf, hyd at ei blentyn ieuengaf “'a'i gwel 
ef,” Dat.i.'T. “ Cydgesglir ger ei fron ef yr 
holl Genhedloedd,” Math. xxv. 32. —5. Yn 
ofnadwy a dychrynllyd i'w elynion, Luc xxi. 
25—28; 1 Thes. v.2,3; 2 Thes. 1. 8.—6, Yn 
hyfryd a manteisiol i'w garedigion, Math, xxv, 
84; 2 Tim.iv.6; Heb. ix. 28; Dat, xxii, 20 


YMDD 


848 


YMDD 


—— ca 


7. Yn sicr a diamheuol, Act. xvii. 31 ; Dat. 
xxii. 20.—8. Yn olaf a phenderfynol, 1 Cor. xv. 
24. Edr. Barn Gyhoedd, Darostyngiad, Dyfod- 
iad, Dyrchafiad, a Genedigaeth Crist. 

YMDDAROSTYNGIAD, (ym-ddarosiwng,) 
hunan-ddarostyngiad ; dyfodiad i lawr, neu isel- 
iad gwirfoddol. Y cyfryw mewn gwirionedd 
oedd darostyngiad yr Arglwydd Tesu Grist; 
canys “' Efe a'i darostyngodd ei hun,” Phil. ii. 8. 
Fel Duw, yr oedd yn analluog o ymddarostyng- 
iad ; gan fod ymddarostyngiad yn cynwys isel- 
iad a thlodiad,. Ond wedi “ ei gael mewn dull 
fel dyn,” (hyny yw, yn wir ddyn, cyffelyb i ni 
yn mhob peth, ond pechod,) yr oedd yn alluog, | 
nid yn unig o ymostwng, ond hefyd o ymddaros- 
lwng. Gwnaeth hyny ; a bydd enw tragywyddol 
iddo herwydd y weithred. Edr. Darostyngiad 
Crist. 


YMDDATODIAD, (ym-ddatod) datglymiad, 
dadgysylltiad, difyniad. 

Un o enwau ysgrythyrol marwolaeth yw ym- 
ddatodiad, yn dynodi ansawdd arbenig y cyf- 
newidiad pwysfawr hwnw, 2 Tim. iv. 6. Ystyr 
briodol y gair Groeg avaXvcic, analysis. yw dat- 
odiad, datglymiad, dadgysylltiad, neu ddifyniad. 
Mewn cyfeiriad, ysgatfydd, at ollyngiad llong 
o'r porthladd, trwy ddatodiad y rhaff-angor, er 
hwyliaw ìi wlad arall, y mae y cyfieithad Seisnig 
o'r testun rhag gyfeiriedig yn darllen, ““ Amser 
fy ymadawiad i a neshaodd.” Yn yr olwg hyn 
y mae ymadrodd Simeon yn ymddangos yn ar- 
dderchog, a chynwysfawr neillduol, “* Yr awr 
hon, Arglwydd, y gollyngi (amaXvec, soluba es,) 
dy was mewn tangnefedd, yn ol dy eir;” a 
Phaul, pan y dywedai, “Gan fod genyf chwant 
y'm datod,” (avaytcau, soloere, viz. anchoram,) 
“aci fod gyda Christ; canys llawer iawn gwell 
ydyw,” Phil.i. 23. Nid dinystr neu ddifodiad 
y cyfansoddiad dynol yw marwolaeth, ond dat- 
odiad, neu ddadgysylltiad ei ranau cyfansawdd, 
Datodiad cylymau, toriad cysylltiadau, ydyw; | 
yn 1. Y ewlwmn rhwng y corff a'r enaid. Hwn 
yw y cwlwm agosaf mewn natur. Hwn yw un 
o'r cysylltiadau rhyfeddaf y gwyddom am dano. 
Y mae yn agos ac effeithiol iawn. Nid cynt y 
meddwl yr enaid nag yr ysgoga y eorff. Nid 
cynt y teimla y corff nag y eydymdeimla y 
meddwl. Y mae cysylltiad awyr a daear, dwfr 
a chnawd, oerni a gwres, yn y corff, yn rhyfedd ; 
ond y cysylltiad rhyfeddaf yw cysylltiad y corff 
a'r ysbryd—y defnydd gwaelaf a'r natur ardder- 
chocaf â'u gilydd. Ond cysylltiad a dorir— 
cwlwm a ddatodir, dros. dymor, ydyw. O! 
mor bwysig yw meddwl hyn, ac O! mor hyfryd 
cofio y cânt eu hadgysylltu eto, i aros mewn 
undeb â'u gilydd byth. 2. Rhwng dynion â'u 
gilydd ac â phethau y bywyd hwn. Yn l, 
Rhwng dynion â'u gilydd. Y mae'r cysylltiadau 
rhwng gwyr a gwragedd, gweinidogion â'u pebl, 
brenhinoedd â'u deiliaid, yn agos a phwysfawr 
rhyfeddol, Ond cysylltiadau a dorir, cylymau a 
ddatodir, trwy weinidogaeth angau, ydynt oll ; 
ïe, yw pob cysylltiad rhwng dynion â'u gilydd, 
ond y rhai sydd wedi eu sylfeinu ar natur, neu | 
yas; megys y mae y cysylltiad rhwng rhieni a 

hlanf; a rhwng duwiolion â'u gilydd yn 
Nghrist Cysylltiadau wedi eu seiliaw ar ewyllys | 


a chyfamod yw ylleill oll, a chant eu tori trwy 
weinidogaeth angau. Ond cysylltiadau wedi 
eu seiliaw ar natur a gras yw y rhai olaf; a 
pharhânt tra y parhao eu sylfeini. 2. Rhwng 
dynion â phethau y bywyd darfodedig hwn. Er 
enghraifft, y cysylltiad rhwng y brenin a'i or- 
sedd, a'i goron ; rhwng yr etifedd a'i etifedd- 
iaeth; y cyfoethog a'i feddianau; a'r tlawd, a'i 
angen, a'i ofid. Cysylltiadau a dorir, cylymau a 
ddatodir yw y rhai hyn hefyd. Ond O! ystyr- 
iaeth bwysfawr; y cysylltiadau a ffurfir mewn 
byd dawedadwy a barhant yn dragywydd ; megys 
y cysylltiad rhwng y damnedigion â'u poenau, a'r 
seintiau â'u gwynfyd. Dylai yr ystyriaeth o'r 
pethau hyn ein cynhyrfu i ochelyd rhoddi ein 
serchiadau yn ormodol ar ddim dan haul, eithr i 
drysori trysorau yn y nef, ac i geisio hawl mewn 
pethau ag y cawn eu meddianu a'u mwynhau 
dros fyth. Edr. Angau, Marwolaeth, 

YMDDIALIAD, (ym-dial) y weithred o 
ymddial, neu o dalu drwg am ddrwg. Edr, 
Dial. 

YMDDIALYDD, (ym-dialydd,) atalwr, neu, 
un yn dial cam ; un yn talu drwg am ddrwg; 
cosbwr. Yn mhlith yr Iuddewon, a Chenhedl- 
oedd dwyreiniol eraill, cyfathrachwr, neu gâr 
agosaf y dyoddefwr oedd a hawl ganddo i ddial 
ei gam. Dywedir nad oedd gynt yn mhlith y 
Groegiaid, un swyddog neillduedig i ddial ar 
lofrudd, eithr mai un o_ berthynasau y lladdedig 
oedd a hawl ganddo i wneuthur hyny. Edr, 
Cyfathrachwr, Goel. 

YMDDIBYNIAD, (ym-dibyniad) y weith- 
red, neu y cyflwr o ddibynu, neu bwyso ar arall. 

Duw yn unig, yn briodol, sydd annibynol. Y 
mae pawb a phob peth arall yn ymddibynol arno 
ef, yn uniongyrchol neu anuniongyrchol, am eu 
bodolaeth, cynaliaeth, a phob da, naturiol a 
moesol. Creadur annibynol sy wrthddywediad, 
neu annichonadwy. Personau, cymdeithasau, 
a phethau, a allant fod yn annibynol ar eu 
gilydd; ond nid ar Dduw. “O hono ef, a 
thrwyddo ef, y mae pob peth ;” ac ynddo, ac 
arno, y maent yn cydsefyll. Edr. Anymddi- 
byniaeth. 

YMDDIDOLIAD, (ym-didoli,) hunan-neill- 
duaeth: y weithred o ymddidoli: cyflwr neill- 
duedig: Nazareaeth, Num. vi, 4. 

YMDDIDOLW YR, (ym-ddidoli,) hunan-neill- 
duwyr, neu rai yn neillduo eu hunain oddiwrth 
eraill, naill ai at dda_neu ddrwg, 2 Cor. vi. 17; 
Hos.ix.10; Judas 19. 

Cymwysir yr enw hwn at amrywiol bleidiau 
Protestanaidd diweddar, i'r dyben o'u gwahan- 
iaethu oddiwrth yr Ymneillduwyr yn gyffredinol, 
megys yn 

I. At ddwy gynulleidfa o Brotestaniaid yn 
Nghaerludd, yn amser y Frenines Mair, y rhai 
a wrthodent gydffurfio â gwasanaeth yr offeren, 
Yr oedd un o honynt yn cyfarfod yn Llanerch 
Eglwys y Bwa, (Bow Church Yard,); ac enw y 
gweinidog oedd Mr. Rowe. Cafodd deg ar hugain 
o honynt eu cymeryd i fyny pan yn cyfranogi o 
Swper yr Arglwydd, ac o'r braidd y diangasant 
rhag eu llosgi. Yr oedd y gynulleidfa arall yn 
llawer lluoscoach ; a'i haelodau a arferent gyd- 
ymgynull yn ddirgelaidd ac yn y nos, hyd nes 
iddynt, o'r diwedd, gael eu darganfod yn Is; 


' Unol Daleithiau, Ebrill 25, 1823. 


YMDD 


849 


YMDD 


lington, pan y syrthiodd Mr. Rowe, eu gwein- 

idog, yn nghyd ag amryw eraill o honynt, i 
dwylaw Bonner, yr esgob creulawn, ac y caw- 

a eu llosgi yn weithredol yn Maes y Gofiaint. 
n 


II. At amrywiol bersonau, y rhai a ymneill- 
duasant o gyfundeb yr Eglwys Lutheraidd, 
oddeutu canol y ganrif ddiweddaf; ac yn neill- 
duolat Ymddidolwyr Wurtemberg, y rhai, yn 
ol tystiolaeth M. Gregoire, oeddynt yn hanu o'r 
Duwioliaid ; a phrif bechod y.rhai, yn nghyfrif 
eu gelynion, oedd arddelwi yr hawl i farnu 
drostynt eu hunain, ac i addoli Duw yn ol 
golygiadau eu cydwybod. Cangen o'r blaid hon 
oedd yr Harmoniaid,y rhai a fudasant o'r Ell- 
myn, yn 1808, ac o'r rhai yr ymddangosodd hys- 
bysiad, trwy gyfrwng hanes dyddiol teithiwr, yr 
hon a ddodwyd yn Newyddiadur Gwladol yr 
Edr. Duw- 
ioliaid, Harmoniaid. 

Ymddengys, oddiwrth yr hanes rag grybwyll- 
edig, fod eu gweinidog a'u blaenor, Mr. Rapp, 
yn fyw o hyd—ei fod yn ddeg a thrugain oed— 
a bod ei sefydliad ar y Wasbash, yr hwn a 
ddechreuwyd yn 1814, wedi llwyddo i raddau 
mawr. Y maent yn perchenogi trefgordd (town- 
sAip), o chwech milldir petrual, ac ynys o ddwy 
fil o erwi, yr hon sydd oddiamgylch pedair ar 


— mgain o filldiroedd oddiwrth sefydliad Mr. Birk- 


beck, a chant oddiwrth enau y Wasbash. 


Y gymdeithas a gynwys gant o rifedi. Yn 
nghanol eu tref y mae eglwys o briddfeini, wedi 
ei chynysgaeddu â chloch. Yn agos i'r eglwys 
y mae ysgol-dy galluog, a gynwys dri ugain, 
neu dri ugain a deg o blant; yn yr hon y cynelir 
ysgol Sabbathol i ddynion oedranus. Y mae 
ganddynt ddau yd-ty, a dau ddistyll-dy eang; 
gweithdy gwlan, yn cynwys pedwar cant o 
nyddiedyddiau; gweithdy cotwm, yn cynwys 
pedwar cant; pandy, a_lliwdai, &c. Yr oru- 
chwyliaeth gelfyddydol ac amaethyddol sydd yn 
hollol dan olygiad hen Mr, Rappa'ifab. Y mae 
yr holl feddiant yn gyffredin, a chrefydd yn ei 
symlrwydd cyntefig wedi ei gosod yn sylfaen y 
sefydliad. Y mae pob rhysedd yn waharddedig, 
hyd y nod ffwgws.. Y mae eu gwisgoedd yn 
syml ac unffurf. Ni oddefìr i neb gadw ffrwyth 
ei lafur yn ei law dros ragor nag wythnos o 
amser, pan y gosodir ef yn y drysorfa gyffred- 
inol; ac oddigerth fod un o'r aelodau yn ym- 
neillduo yn hollol o'r gymdeithas, ni ddichon 
dynu o'r drysorfa fwy nag a fyddo yn anheb- 
gorol angenrheidiol er diwallu angen cyffredin 
bywyd. 

Nid oes yn eu mysg un difyrwch nac afrad. 
Penderfynant bob dadleuon yn eu plith eu hun- 
ain, heb gynorthwy deddfau ysgrifenedig,  Dy- 
wedir eu bod yn enwog am eu symlrwydd, a'u 
caredigrwydd i ddyeithriaid ; a bod pob peth yn 
cael ei ddwyn yn mlaen yn eu mysg mewn modd 
trefnus a chyson. Adrodda yr ysgrifenydd am 
dyrfa o gant a haner o'r ddau ryw, yn crynhoi 
llafur yn nghyd, yn mhlith y rhai nid oedd un- 
rhyw derfysg nac annhrefn i'w gweled, Tra 
yr oedd y rhaì mwyaf oedranus yn glanhau ac 
yn cyflawni y gorchwylion trymaf, yr oedd y 
merched a'r bechgyn bychain yn dwyn ymaith 


feichiau o yd mewn basgedau, yn gorwedd ar 
dorchau ar eu penau. 

Nid oeddynt mor llwyddianus, medd yr ysgrif- 
enydd, yn nghynyrch eu gwinwryfoedd, er nad 
oeddynt, ar yr un pryd, wedi hollol roddi heibio 
wneuthur cynygion, gan fod ganddynt y pryd 
hwnw uwchlaw deg erw o dir wedi ei blanu, o 
winwydd o bob rhywogaeth. Yr hyn a ganlyn 
sydd enghraifft o'r dull y cadwant y Sabbath, 
ac y cyflawnant addoliad cyhoeddus :— 

Âm naw o'r gloch y bore, ac am dri y pryd- 
nawn, ar ganiad y gloch eglwys, gwelid gwyr a 
gwragedd, hen ac ieuainc, yn eyflymu ac yn 
rhedeg trwy yr ystrydoedd tua'r eglwys, yr hon 
a lanwent yn ebrwydd; y gwyr yn mynedi 
mewn trwy un drws, a'r merched a'r gwragedd 
trwy ddrws arall; a'r naill yn eistedd un ochr, 
a'r lleill yr ochr arall, tra yr oedd y rhai hynaf 
yn eistedd yn nesaf at y gweinidog, a'r lleill 
yn ol eu gwahanol oedran, yn rhesau rheol- 
aidd. Nid oedd nemawr o blant, nac un 
maban, i'w ganfod yn eu mysg. Y ddau ryw 
oeddynt mewn dillad syml, heb fawr gwahan- 
iaeth rhyngddynt a thrwy yr wythnos. Gwisg y 
merched a'r gwragedd a gynwysai arffedog liain, 
gŵn byr, cymysg-we llin a gwlan; pais, a chap 
gwyn, syml, am y pen, yn gwahaniaethu ychy- 
dig oddiwrth yr un a wisgent ar hyd yr wythnos, 
yr hwn oedd o gotwn. 

Yn fuan wedi iddynt oll eistedd, gosododd Mr. 
Rapp gap syml ar ei ben, a dechreuodd yr 
addoliad trwy ganu; yn yr hyn yr unai yr holl 
gynulleidfa, a'u llyfrau yn eu dwylaw. Yn nes- 
af canlynai y bregeth, yr hon a draddodai o'i 
eistedd mewn cadair, gyda ffraethder a rhwydd- 
ineb mawr. Ar ol hyn canlynai y weddi, yr hon 
a gyflwynai o'i eistedd ; ac ar ol hyny cenid eil- 
waith, yr hyn a derfynai y gwasanaeth. Wedi 
ychydig osteg, gollyngai Mr. Rapp y gynulleidfa 
trwy awgrymiad a'i law, heb ddywedyd un gair; 
ac ar unwaith ymwasgarent oll oddiwrth eu 
gilydd. Ar y Sabbath, a phob dydd o'r wyth- 
nos, y maent yn ciniawia am haner awr wedi un 
ar ddeg. Rhwng yr odfaon cynelir cyfarfod 
anghyoedd, pan y cyflawnir cerddoriaeth sant- 
aidd ar amrywiol offer cerdd; megys y crwth, y 
chwibanogl, y clariwn, y basoon, a'r tabwrdd. 

Mewn ychwanegiad, y mae yr ysgrifenydd yn 
sylwi nad yw y poblogrwydd yn ychwanegu, 
herwydd nad yw priodas yn cael ei hanog; a 
bod gweithrediadau eu haelioni a'u dyngarwch 
yn cael eu cyfyngu o fewn terfynau cyfyng y 
gymdeithas eì hun. Y mae hyn yn sicr yn gwt- 
ogiad mawr ar eu henwogrwydd. 

III. At amryw o ddychweledigion y Parch. 
Sior Whitfield, yn America, y rhai yn y flwyddyn 
1740, a ffurfiwyd yn gymdeithasau gwahanol, 
dan yr enw “ Ymddidolwyr,” a “Goleuadau 
Newyddion.” Yn fuan wedi hyn, unodd 
Shubal Stearns, brodoro Boston, â hwynt, yr 
hwn a ddaeth yn bregethwr iddynt, ac a_lafur- 
iodd yn eu mysg hyd y flwyddyn 1751; pan y 
cofleidiodd egwyddorion y Bedyddwyr, fel y 
gwnaeth amryw eraill o'r Ymddidolwyr o gylch 
yr amser hwn. Cafodd ei urddo yr un flwydd- 
yn ag y bedyddiwyd ef, yn Toland, Connecticut; 
ond wedi hyny symudodd o Loegr Newydd, a 
sefydlodd yn Ngogledd Carolina. 


YMDD 


850 


YMDD 


——_— 


Yr oedd Stearns, a'r rhan amlafo'r Ymddidol- 
wyr, yn cofleidio y golygiadau yn mherthynas 
i ddysgeidiaeth ddigyfrwng yr Ysbryd Glan. 
Credent y bydd i l)duw roddi arwyddion eglur 
o'i ewyllys i'r sawl a'u ceisiant yn daer; bod y 
cyfryw amlygiadau o'r ewyllys ddwyfol yn cyf- 
ranogi o natur ysbrydoliaeth, (hyny yw, eu bod 
uwchlaw, er nad yn groesi reswm,) ac os can- 
lynid hwynt, gan ymorphwys yn feunyddiol ar 
yr un ddoethineb a gallu ag a'u rhoddodd 
hwynt ar y cyntaf, y byddai iddynt arwain mewn 
modd anocheladwy at gyflawniad dau brif wrth- 
rych y fuchedd Gristionogol ; sef gogoniant Duw 
ac iechydwriaeth dynion. 

IV.|At ganlynwyr y diweddar Barch. J. 
Walker, aeìod o Goleg y Drindod, Dulyn, ac ar 
y cyntaf gweinidog o'r eglwys wladol yno, yr hwn 
a ymneillduodd, gan ffurfio cynulleidfa gynwys- 
edig o chwech ugain o aelodau, yn cydgyfarfod 
ar y dydd cyntaf o'r wythnos, yn heol Stafford, 
yn y ddinas hono. Y mae deg neu ddeuddeg o 
eglwysillai yn perthyn iddynt yn ngwahanol 
barthau yr Iwerddon; un yn Hecl Portsmouth, 
Meueydd Lincoln, Caerludd ; yn nghyd ag ychy- 
dig yn yr Alban. Y maent yn agos o'r un farn 
a'r Sandemaniaid. Edrych Walkeriaid, Sande- 
maniaid. 

YMDDIDDAN, (ym-ddiddan,). ymchwedl- 
euaeth, neu ymresymiad rhwng dau, neu ragor, 
o bersonau, ar, neu yn nghylch rhyw fater, neu 
beth. 

Y mae y gair ymddiddan yn ymddangos yn 
briodol, yn arwyddo cydsiarad mewn modd cyf. 
eillgar, diddan, a hyfryd; mewn gwrthwynebiad 
i gecraeth a chynen. 

Ymddiddanion, yn ol y testunau a'u tuedd, 
ydynt i'w hystyried, naill ai yn ddaneu ddrwg; 
yn fuddiol neu niweidiol; yn rasol neu dmrasol; 
yn sylweddol neu ofer. ““ Ymddiddanion drwg 
(Gr, 'OpuXMuaì kaxay, Homiliai cacai,) sydd. yn 
llygru moesau da,” 1 Cor. xv. 39... Edrych Ym- 
adrodd. 

YMDDIDDANIAD, (ym-ddiddan,) ym- 
chwedleuaeth ddifyr a diddan ; y weithred o gyd- 
siarad mewn modd cariadus a hyfryd, 

YMDDIFFYNFA, neu AMDDIFFYNFA, 
(ym neu am-diffyn,) lle o ddyogelwch naturiol 
neu gelfyddydol, hyny yw, wedi ei ddarparu gan 
natur, neu trwy gelfyddyd, Barn. vi. 2; 1 Sam. 
xxii. 1; Esa. xxxii. 14, 

Y mae Duw, yn ei briodoliaethau, enwau, 
teitlau, rhagluniaethau, cyfamodau, &c.; ac yn 
neillduol yn ei Fab, yn ymddiífynfa gadarn rhag 
pob niwaid, 2 Sam. xxii. 2; Esa. xxxii. 2, A'i 
olwg yn benaf, er nad yn flaenaf, at Grist fel 
iawn, y dywedai y proffwyd, “ Trowch i'r am- 
ddiffynfa, chwi garcharorion gobeithiol,” Sech. 
ix. 12. “'Trwy waed dy amod,” (gwaed yr 
aberthau yn gysgodol, ond gwaed Crist yn sylw- 
weddol,) ““y gollyngais, (gyn6, Edr. Ex. xii. 
21—29,) dy garcharorion or pydew heb ddwfr 
ynddo.” 'Trwy hwn y cawsant, nid yn unig 
ollyngdod o'u hir a'u blin gaethiwed; ond hefyd 
ddyogelwch hollol rhag ergyd angeuol angel 
marwolaeth, Heb. xi. 28. Yn yr un llwybr, (fel 
pe dywedasai,) yr ydych i ddysgwyl yr un peth- 
au eto. Hyn sydd yn gwneuthur eich cyflwr yn 


"yn ymddibynu. 


obeithiol, ac yn eich cyfansoddi yn “' garcharor- 
ion gobeithiol.” Br yn llaw ac yn ngwlad gelyn 
cadarn a chreulon, (Esa. xlix. 24, 25,) heb allu 
i'ch gwared eich hunain; eto, “trwy waed yr 
amod,” fel cynt, cewch ddyogelwch a_gollyng- 
dod, os defnyddiwch ef trwy ffydd... Gan hyny 
“ Trowch i'r ymddiffynfa, (yr hon sydd yn eich 
ymyl) chwi garcharorion gobeithiol ;” a chwi a 
dderbyniwch yn ddauddyblyg yn awr, o law yr 
Arglwydd. Cewch gymeradwyaeth, yn gystal 
a dyogelwch; gorfoledd yn gystal a gollyngdod. 

Nid oedd sefyllfa yr Israeliaid yn yr Aifft a 
Babilon, amgen cysgod o gyflwr dynolryw fel 
pechaduriaid ; na'u gwaredigaeth oddiyno amgen 
rhagddangosiad o'r waredigaeth ysbrydol trwy 
““ waed y cyfamod tragywyddol,” sef gwaed Crist, 
Heb.ix. 11,12. Fel hwythau, y mae dynolryw 
wrth natur yn “'garcharorion,” yn meddiant 
Satan, ac yn nheyrnas y cryf arfog, heb allu 
nag ewyllys i'w gwared eu hunain. Ond trwy 
waed Crist y maent yn “' garcharorion gobeith- 
iol,” yn cael eu galw a'u cymell i droi i'r ymddi- 
ffynfa iawnol, trwy ffydd, fel y caffont ddyogel- 
wch, gollyngdod, cymeradwyaeth ger bron Duw, 
a chyfran yn mysg y rhai a santeiddiwyd, Act. 
xxvi. l8; Eph.i. 6, 7. Edr. Lloches, Noddfa, 

YMDDIFFYN, neu YMDDIFFYNIAD, 
(ym-ddiffyn,) hunan ddiffyniad, neu yr hyn a 
fyddo un yn ei ddywedyd drosto ei hun mewn 
atebiad i gyhuddiadau a ddygir yn ei erbyn, 
Act. xxi. 1; y prawf a roddir o ddiniweidrwydd 
rhyw berson, neu o wirionedd rhyw achos, 
1ed Ye (fc 

YMDDIRIED, (ymdir, yn briodol yw y 
weithred o byderu ar ryw berson neu beth, 
Diar. xxviii. 25; Esa. xxx. 9; Marc x. 24; yn 
drawsenwadol, y gwrthrych yr ymddiriedir yn- 
ddo, Job xxxi. 24; Ps.xl. 4; lxxi. 5, yn nghyd 
a'r adnau, neu y peth arodderi gadw at arall, 
neu a ymddirieder i'w ofal, l Cron. ix. 22, 26, 
9l, Mar.; 2 Tim. i. 14, 

Ar ymddiried y mae y byd rhesymol a moesol 
Arno y mae holl lafur bydol, 
ymdriniaethau ac anturiaethau gwladol, mas- 
nachol, a chrefyddol dynolryw yn y fuchedd hon 
yn sylfaenedig. Pe peidiai ymddiried, peidient 
hwythau yn hollol ac am byth. Oddiar ddys- 
gwyliad, fel y sylwai Paley, y mae dynolryw yn 
gyffredin yn gweithredu; ac yn y rhan amlaf o 
amgylchiadau, y mae dysgwyliad yn cael ei lyw- 
edraethu gan y sicrwydd a'r ymrwymiadau a 
dderbynir oddiwrth eraill, Pe na byddai un- 
rhyw ymddiried i'w osod ar y cyfryw ymrwymn- 
iadau, annichonadwy fyddai ffurfio barn yn 
mherthynas i amryw ddygwyddiadau dyfodol, 
na gwybod rheoli yr ymddygiad gyda golwg ar- 
nynt. Y mae ymddiried gan byny yn hanfodol 
i ymdriniaethau dynolryw â'u gilydd yn y fuch- 
edd hon ; oblegyd hebddo byddai y rhan fwyaf 
o'u llafur a'u trafferth yn sylfaenedig ar ddam- 
wain, Gellir dywedyd yr un pethau gyda golwg 
ar grefydd. Ar ymddiried mewn modd arbenig, 
y mae hon yn sylfaenedig, ac yn cael ei gweith- 
redu. Ffydd y mae yn cael ei galw, ac heb 
ffydd nis gall hanfodi. Gwrthrychau dyfodol 
ac anweledig, gan mwyaf, yw eì gwrthrychau; 
a thrwy ffydd y mae yn rhaid ymwneyd â 
hwynt. Bywyd o ymddiried ydyw bywyd gwir 


YMDD 85l YMDD 


| grefyddol; a'r rhai sydd yn ei fyw, **wrth ffydd 
| y maent yn rhodio ac nid wrth olwg.” “ Y byw- 
| yd y maent yr awr hon yn ei fyw yn y cnawd, 
| ei fyw y.maent trwy ffydd Mab Duw, yr hwn 
| a'u carodd, aca'i rhoddes ei hun drostynt; a'r 
| hwn, er nas gwelsant, y maent yn ei garu; ac 
| yn yr hwn heb fod yr awr hon yn ei weled, ond 
| yn credu, y maent yn mawr lawenhau â llawen- 
| ydd annhraethedwy a gogoneddus.” 
Bod rhesymol neu ddeallgar yn unig sydd yn 
alluog o ymddiried; ac herwydd hyny, yn 
| mhlith yr holl greaduriail ar y ddaear, nid oes 
_ ond. dyn yn alìuog o hono. Os bod rhesymol 
fydd ei wrthrych, y mae ymddiried o angen- 
rheidrwydd yn rhagdybied addewid amlygiedig, 
. neu gynwysol, fel ei sylfaen, Mewn ymrwym- 
” iadau cyfamodol, y mae yr addewid, yr hon yw 
: sylfaen yr ymddiried, i raddau mwy neu lai, bob 
- amser yn bendant ac eglur; ond mewn ym- 
>rwymiadau perthynasol, swyddol, ac ymdrin- 
iaethol, nid yw yn gyffredin ond cynwysol yn 
unig. Er enghraifft, y mae y neb a ffurfio ber- 
thynas, neu a gymero arno ryw alwad, neu 
- swydd, yn cael ei ystyried, (er na fyddo yn dy- 
wedyd un gair,) yn gwneuthur addewid, ac felly 
yn gosod sylfaen ymddiried, yn gystal a'r neb 
. a fyddo yn addaw mewn cynifer o eiriau. Deng- 
- ys hyn ddyledswydd pawb i ymdrechu bod yn 
“ífyddlon i'w hymddiried, trwy gyflawni, hyd y 
— bo yn alluadwy, eu haddewidion a'u hymrwym- 
iadau, yn gystal arwyddol ac eglur; ac hefyd, 

y pwys mawr i bob un edrych yn ddyfal yn 
| mhwy, ac ar ba beth y byddo yn gosod ei ym- 
' ddiried. Ffyddlondeb i ymddiried yw y llinell 

ardderchocaf yn nghymeriad bod rhesymol; ac 
nid oes un rhagoriaeth naturiol yn alluog o 
wneuthur i fyny y diffyg o hyny yn neb ; nac 
un siomedigaeth yn fwy na'r un sydd yn sylfaen- 
edig ar, ac yn cyfodi oddiwrth y cyfryw ddiffyg. 
Duw yn unig yw prif wrthrych ymddiried; ac 
mewn ystyr gyfaddasol (gualified,) yn unig, y 
mae yn gyfreithlon gosod ymddiried yn mhawb 
a phob peth arall. Herwydd pabam y dywedir, 
““ Melldigedig fyddo y gwra hydcro mwen dyn, 
aca wnelo gnawd yn fraich iddo, (hyny yw, 
mewn modd hollol ac anghyfaddasedig,) a'r hwn 
y cilio ei galon oddiwrth yr Arglwydd,” Jer. 
xvii. 5. Edrych Addewid, Celwydd, Ffyddlon- 
deb, Gwirionedd. 

YMDDIRIED YN NUW, dysgwyliad hyder- 
us wrth yr Arglwydd, trwy Grist, ar sail ei 
addewidion, yn llwybr moddion, am gyflawniad 
o'n dymuniadau a'n diffygion tymhorol ac ys- 
brydol ein hunain, ac eraill; dullweddiad ffydd, 
a (Uan AL 

Gosodir y weithred ardderchog a rhinweddol 
hon allan yn yr ysgrythyrau santaidd, trwy am- 
rywiol ymadroddion sylweddol a_chynhwysfawr 
iawn; megys yn 1. Credu yn Nuw, Ioan xiv. 
1. 2. Bod a hyder ar Dduw, lIoaniii. 23. 9. 
Gobeithio yn yr Arglwydd, Ps. iv. 5; lxii. 5,8; 
Esa. xl. 81; Eph.i.12,13; l Pedri.21. 4. 
Treiglo ein ffordd a'n gweithredoedd, (hyny yw, 
ein hachosion, galwedigaethau, ac ymdriniaeth- 
au,) ar yr Arglwydd, Ps. xxxvii. 6; Diar. xvi. 
3. Y mae yr ymadrodd yn cyfeirio at y camel, 
yr hwn sydd yn gorwedd i dderbyn beichiau, y 
rhai, herwydd eu maint, a dreiglir arno, 9. 


Bwrw ein baich, sef ein holl ofal, (personol, teu- 
luaidd, ac eglwysig,) arno ef, Ps. lv. 22; 1 Pedr 
v./. 6. Gorchymyn ein hysbryd iddo ef, fel 
Creawdwr ffyddlon, a'i roddi i gadw ato erbyn 
dydd yr ymofyniad cyffredinol, Ps. xxxi.5; I 
Pedriv. 19; 2 Tim. i, 12, 

Uchelfraint Duw yw bod uwchlaw ymddiried; 
abod yn brif wrthrych ymddiried pawb. Y mae 
pob creadur, o'r angel uwchaf, hyd at yr abwydyn 
distadlaf, yn hollol ymddibynol arno ef; nid yn 
unig am ei fodolaeth a'i gynaliaeth, ond hefyd 
am ei berífeitlirwydd naturiol a moesol, yn 
nghyd a'i ddedwyddwch; ac yn mhlith eraill, 
dyn. Nis gall hwn fyw arno ei hun, mwy na 
rhoddi bodolaeth iddo ei hun. Rhaid iddo wrth, 
ïe, efe a fyn ryw wrthrych i ymddiried ynddo; 
naill ai Duw ei hun, neu ryw un arall. Ond pwy 
yw yr hwn sydd yn ymddiried yn yr Arglwydd? 
Yn 1. Yr hwn sydd yn deimladwy o'i ddiffyg, 
a'i annigonolrwydd personol i wneuthur ei hun 
yn ddyogel a dedwydd. Diffyg yr ymddiriedydd 
yw yr achlysur o'r weithred; a'i deimlad o hono 
yw ei chynhyrfydd uniongyrchol. Tra fyddo yn 
annheimladwy o hyn, efe a ymddiried yn ei allu- 
oedd naturiol—ei rinweddau tybiawl— ei fedd- 
ianau bydol—neu ei ragorfreintiau gwladol neu 
grefyddol, ac nid yn yr Arglwydd. Rhaid iddo 
gael ““barn angau ynddo ei hun, cyn yr ymddir- 
iedo yn Nuw, yr hwn sydd yn cyfodi y meirw,” 
2 Cor.i.9. 2. Yr hwn sydd yn ystyriol o an- 
nigonolrwydd pawb a phob peth arall ond Duw, 
i gyflawniei ddiffygion. Noddfa olaf dyn yw 
Duw; ac ni thry ei olwg ato ef am ymwared 
hyd nes y byddo pob drws arall wedi cau, Wedi 
i'w gynysgaeth ddarfod—iddo fethu cael ei 
borthi a'r cibau—ac i angeu ddechreu syllu yn 
ei wyneb, y ffurfiodd yr afradlon y penderfyniad 
i gyfodi, a dychwelyd at ei dad, Luc xv. 14—19, 
Ni fyddai Israel gynt un amser yn dychwelyd 
at yr Arglwydd, hyd nes gweled mai “ ofer oedd 
ymddiried am help o'r bryniau, ac o luaws y 
mynyddoedd,” Jer. iii. 22, 23. Iaith calon pob 
ymddiriedwr cywir yn yr Arglwydd yw, “At 
bwy yraffi? genyt ti y mae geiriau y bywyd 
tragywyddol?” 3. Yr hwn sydd wedi ei lwyr 
argyhoeddi o addasrwydd a hollddigonolrwydd 
Duw fel gwrthrych ymddiried ; a'i galon yn gwir 
gymeradwyo ei gymeriad fel y cyfryw, “Y 
rhai a adwaenant dy enw, (meddai Dafydd,) 
a ymddiriedant ynot,” Ps.ix.l10. “Mia wn, 
(ebe Paul,) i bwy y credais; ac y mae yn ddyo- 
gel genyf ei fod ef yn abl i gadw yr hyn a rodd- 
ais ato erbyn y dydd hwnw,” 2 Tim.i. 12, Nis 
gellir ymddiried mewn cymeriad anadnabyddus, 
neu amheus. Cystal y gellid caru gwrthrych 
anadnabyddus, neu anhawddgar, a hyny. 4. 
Yr hwn sydd yn credu ei barodrwydd a'i ewyll- 
ysgarwch i gymeryd ei ofal, ac i gyflawni ei 
anghenion, yn gystal a'i hollddigonolrwydd i'w 
llenwi. Rhaid meddwl yn dyner yn gystal ag 
yn fawr, am Dduw, cyn y gellir ymddiried yn- 
ddo. “ Rhaid i'r neb sydd yn dyfod at Dduw, 
gredu ei fod ef, a'i fod yn obrwywr i'r rhai sydd 
yn ei geisio ef,” yn gystal a'i fod yn hollddigon- 
ol, Heb. xi. 6. I'r teimladwy o'i euogrwydd a'i 
ddrwg haeddiant, y mae hyn yn fynych yn fwy 
na gorchest; gan fod deddf a chydwybod yn 
ymddangos yn gwrthwynebu. Y mae yn hawdd, 


YMDD 


852 


YMDD 


ïe, yn naturiol, iddo feddwl yn fawr ac arswydus 
am Dduw ; ond yn dra anhawddiddo gredu mai 
un trugarog a graslawn, hwyrfrydig i lid, a 
mawr eì drugaredd ydyw. Eto, rhaid iddo gredu 
hyny cyn yr ymddiriedo yn gyflawn ynddo. 5. 
Yr hwn sydd yn diwyd ymarfer a phob moddion 
apwyntiedig er cyrhaedd y gwrthrych mewn go- 
lwg ganddo wrth ymddiried. Rhyfyg, ac nid 
ffydd, yw dysgwyl llwyddiant, dyogelwch, a 
dedwyddwch, heb arferyd y moddion gosodedig 
er eu cyrhaeddyd. Yn llwybr diwydrwydd ac 
ufydd-dod yn unig, y gellir yn rhesymol ddys- 
gwyl am danynt; a'r dyn mwyaf hyderus bob 
amser, yw y mwyaf ymdrechgar ac ufydd. Tra 
y mae amheuaeth ac anghrediniaeth yn llwfrhau 
y meddwl, ac yn peri i'r dwylaw laesu, y mae 
hyder ffyddiog yn gwroli yr ymddiriedydd, ac 
yn cyffroi ei ymgais a'i ymdrech. “'Y rhaìa 
obeithiant yn yr Arglwydd, a adnewyddant eu 
nerth; rhedant ac ni flinant; rhodiant ac ni ddi- 
ffygiant,” Esa. xl. 31. Herwydd hyn yr ydym 
yn darllen am “waith ac ufydd-dod ffydd,” I 
Thes.i. 3; Rhuf. xvi. 26. 6. Yr hwn sydd yn 
parhau yn sefydlog i ddysgwyl wrth yr Ar- 
glwydd, yn wyneb pob digalondid, am derfyniad 
hollol i'w holl ofidiau, a chyflawniad perffaith o'i 
holl obeithion. Y mae yn dystewi yn yr Âr- 
glwydd; yn dysgwyl yn ddystaw am ei iechyd- 
wriaeth ; ac yn dywedyd gyda Job, “ Pe lladdai 
efe fi, eto mia ymddiriedwn ynddo,” Ps. xxxvii. 
4; Galar. iii. 26; Job xiii. 15. 

Gyda golwg ar natur y weithred, neu y dull 
a'r modd i'w chyflawni, gellir sylwi, fod yn rhaid 
ymddiried yn yr Arglwydd, yn 1. Yn ddirag- 
rith; hyny yw, â'r holl galon, ïe, â'r holl galon, 
Ps. xxviii. 7; Diar. iii. 5. Ar y gwirionedd 
ymae llygaid Duw, ac ni ellir ei foddloni â 
phroffes, neu ymddangosiad noeth, gan nad pa 
mor olygus y dygwyddo fod, Jer. v. 3. Yr 
Hollwybodol ydyw, ac y mae yn “caru gwirion- 
edd oddifewn; ac yn peri gwybod doethineb yn 
y dirgel,” Ps. li. 6.. Medr gyd-ddwyn â gwen- 
didau, a'u maddeu trwy yr iawn; ond ni all gy- 
meradwyo rhagrith. 2. Trwy Grist. Trwyddo 
ef yn unig y mae dyfod at Dduw; a thrwyddo 
ef hefyd y rhaid credu yn Nuw, 1 Pedri. 21. 
Nid oes na sylfaen na chalondid i droseddwr 
euog osod ei hyder yn yr Arglwydd am un dru- 
garedd, ond trwy Gyfryngwr; a phe cynygiai 
wneuthur hyny mewn un llwybr arall, ni byddai 
ei waith yn dderbyniol gan Dduw, nac yn fudd- 
iol iddo ef ei hun... 3. Yn unigol; gan ystyried 
pawb a phob peth arall, ond Duw, yn unig fel 
offerynau a moddion. “ Wrth Dduw yn unig 
(ebe Dafydd,) y dysgwyl fy enaid ; o hono ef y 
daw fy iechydwriaeth. Efe yn unig yw fy 
nghraig a'm ieehydwriaeth, a'm hamddiffyn; 
ni'm mawr ysgogir. O, fy enaid, dysgwyl wrth 
Dduw yn unig.” Ps.lxii. 1, 2, 5. Addoliad y 
galon, a'r rhan benaf o hono, yw ymddiried; 
ac nì oddef Duw i neb arall fed yn gyfranog yn- 
ddo, Esa. xlii. 8.. Prif wrthrych ymddiried ei 
holl greaduriaid yw Duw ; ac mewn ystyr gyf- 
addasedig (gualified,) yn unig fel offerynau a 
moddion y gellir ymddiried yn eraill. Ni fedd- 
ant ac nis gallant ddim heb Dduw; am hyny, 
ynddo ef yn unig, trwyddynt hwy, y. dylid ym- 
ddiried, 4. Yn hollol; sef a'r holl galon, ac 


| Waredydd i ni. 


am bob peth. “Gobeithia yn yr Arglwydd a'th 
holl galon; ac nac ymddiried i'th ddeall dy 
hun.” “'Gan fwrw eich holl ofal arno ef; canys 
y mae efe yn gofalu drosoch chwi,” ydynt y 
cyfarwyddiadau dwyfol gyda golwg ar y weith- 
red, Diar.iii. 3; 1 Pedr v. 7. Megys na oddef 
Duw i neb arall fod yn gyfranog ag ef yn 
ein hymddiried; felly hefyd ni chymeradwya 
ymddiried hanerog. Gall wneyd y cwbl; ac y 
mae yn galw arnom, yn llwybr ufydd-dod, i 
ymddiried y cwbl iddo. 5. Yn wastadol a phar- 
haus. “ Gobeithiwch ynddo ef bob amser. Ym- 
ddiriedweh yn yr Arglwydd byth; o herwydd 
yn yr Arglwydd Dduw (Heb. yn Jak Jehofah,) 
y mae cadernid tragywyddol,” Heb. Y mae 
Craig yr Oesoedd. Ps. lxii. 8; Esa. xxvi. 4. 
Ynddo ef yn wreiddiol, yn anfeidrol, yn anghyf- 
newidiol, ac yn dragywyddol, y mae cadernid; 
am hyny, ““Gobeithiwch ynddo bob amser.” 
Ynddo ef y mae Craig yr Oesoedd—y Graig 
Dragywyddol—y Sylfaen Safadwy--yr Arglwydd 
Iesu Grist; am hyny, ““ ymddiriedwch ynddo ef 
byth.” 

“Yn mherthynas i'r anogaethau i'n cymelli 
ymddiried yn yr Arglwydd, gellir enwi, yn 1, 
'r hyn yw Duw ynddo eì hun. Bod anfeidrol 
berffaith ydyw, Y mae ynddo bob peth angen- 
rheidiol i'w gyfansoddi yn wrthrych addas ym- 
ddiried pawb. Y mae yn anfeidrol haelionus a 
chyfoethog. Gwyr a gall bob peth. Y mae yn 
llenwi pob lle; ac yn parhau yr un, yn anghyf- 
newidiolo hyd. 2. Yr hyn ywî ni. Ein Cre- 
awdwr— Cynalydd — Tad —Perchenog— Gwar- 
edydd— Tarian — Ymddiffynfa — Twr Cadarn, 
&c., ydyw. 83. Yr hyn a wnaeth—y mae yn ei 
wneyd—ac y mae wedi ei addaw i ni. Creodd y 
byd, ac y mae yn ei gynal a'i lywodraethu er 
ein mwyn. Darparodd yn helaeth ar ein cyfer; 
gofalodd am danom, a diwallodd ein hanghen- 
ion er pan ydym hyd yn awr. Trefnodd, rhodd- 
odd, ac anfonodd ei uniganedig Fab i fod yn 
Trefnodd y nef yn etifeddiaeth 
ini; ac addawodd ei Ysbryd i'n haddasu a'n 
harwain iddi. Rhoddodd ei air a'i weision i'n 
cyfarwyddo a'n dysgu; ac addawodd fod yn 
Dduw i ni, ac y caem ninau fod yn feibion ac yn 
ferched i'r Arglwydd Hollalluog. 4. Ei alwad 
arncm, a'i orchymynion î nî, Esa. xxvi. 4; xlv. 
22. 5. Y budd a'r lles o ymddiried ynddo. Yn 
mhlith pethau eraill, gellir nodi y pethau can- 
lynol:—dyogelwch cyflwr a sefyllfa, Ps. cxxv. 
1,2; Diar. xviii. 10; tangnefedd a heddwch, 
Esa, xxvi. 3; cysur, llawenydd, a gorfoledd, 
Rhuf. xv.18; 1 Pedri.8; adnewyddiad nerth, 
Esa. xl. 29—31; ffrwythlonrwydd, Jer. xvii. 
/, 8; gwaredigaeth oddiwrth bob gelyn, a chyf- 
lawn fuddugoliaeth arnynt oll, Ps. xvii. 3 
xxxiv. 22; cxviii. 7; llwyddiant, 2 Cron. xx. 
20; bywyd tragywyddol, Ioan iii. 16. 6. Y 
niwaid a'r perygl mawr o wrthod, Jer. xvii. 5, 6; 
Marc xvi. 16. Edr. Ffydd. 

YMDDYGIAD, (ym-dwyn,) dullweddiad 
buchedd ; ymarweddiad. 

Gellir dywedyd fod ymddygiad yn rheolaidd 
neu afreolaidd—addas neu anaddas—yn dda neu 
ddrwg, yn ol fel y byddo yn cytuno neu yn 
anghytuno â gair Duw ; gwir ansawdd pethau; 
ein eyflwr, ein proffes, ein manteision, a'n 


'3loan 4; Tit.ii. 8; 1 Pedr iii. 16. 


YME 


me GG 


853 


YMG 


rhwymedigaethau ni ein hunain, yn ngbyd ag 
eiddo y personau a'r pethau y byddo a fynom a 
hwynt ar y pryd. Yn gyffredinol, iawn ym- 
ddwyn yw ymddwyn yn ol y gwirionedd; hyny 
yW, yn ol gwir ansawdd y personau a'r pethau y 
byddo a fynom â hwynt mewn unrhyw amgylch- 
iad; ac i'r dyben i wneuthur felly, y mae yn an- 
hebgorol angenrheidiol gwybod y gwirionedd, a'i 
garu. 

Ymddengys fod ein hymddygiad o bwys mawr 
os ystirir, yn 1. Mai hwn, mewn cysylltiad a'n 
hegwyddorion a'n dybenion, sydd yn ffurfio ein 
cymeriad, ac,yn dangos beth ydym, Math. vii. 
16—18. 2. Mai â hwn y mae ein defnyddioldeb 
neu ein hannefnyddioldeb yn gysylltiedig, Math. 
v.16; Heb. xii. 16.. 3. Mai yn ol hwn, mewn 
cysylltiad a'n galluoedd a'n manteision y cawn 
ein barnu yn y dydd olaf, 2 Cor. v. 10. 

Gogoniant a harddwch proffeswyr Cristionog- 
aeth, yw ymddwyn yn addas i efengyl Crist, 
Phil. i. 27. Gellir dywedyd eu bod yn gwneuth- 
ur felly pan y byddo eu hymddygiad yn gyson, 
yn l. A'i rheolau a'i gorchymynion, Ioan xiii. 
Me Mo 2 xy LAS Gal ya. 16. 2 1; 
chymeriadau fel efengyl Duw -- efengyl tangnefedd 
—gaîr y gwirionedd—gras Duw—doethineb, &c., 
Rhuf.i. 2; Eph.vi. 15; Iapoi. 18; Tit.ui. ll; 
1 Cor.ii. 6, 7. Ymddygiad duwiol, tangnefedd- 
us, cywir, haelionus, a doeth, gan hyny yw yr 
ymddygiad sydd yn addas i efengyl Crist. Edr. 
Tit.ii. 12; Heb. xii. 14; 3Ioan 4; Gal. vi. 10; 
Col. iv. 5. Hwn yw yr ymddygiad sydd yn 
rhyngu bodd Duw—yn harddu crefydd—yn enill 
y byd—yn lloni gweision Duw—yn cywilyddio 
y gwrthwynebwyr—ac yn addasu ei ddeiliaid i'r 
ne Ih es LO EL Pei. L 
9. A'i dy- 
benion goruchel a daionus; sef gogoniant Duw, 
ac iechydwriaeth dynion, Eph.i. 6; Tit.ii. ll. 
Ymddygiad cyson â'r cyfryw ddybenion, yw yr 
ymddygiad hwnw ag a fyddo yn tueddu i'w sicr- 
hau, eu hwylusaw, a'u dwyn oddiamgylch, Phil. 
1.27; Judas8. 4. A'r manteision a_ dderbyn- 
iasant (rwyddi, a'r rhwymedigaethau a osodwyd 
arnynt mewn canlyniad i hyny. Ymddygiad gos- 
tyngedig, diolchgar, a gweithgar, yw yr ym- 
ddygiad teilwng o'r cyfryw fanteision a rhwym- 
edigaethau. 


2 Pedri.8. Edr. Ymarweddiad. 


YMDDYRCHAFIAD, (ym-ddyrchafu,) hun- | 


anddyrchafiad ; y weithred, neu y cyflwr o ym- 
chwyddo, ymfalchio, neu ymgodi; y gwrthwy- 
nebi ymostyngiad. 
rwydd, Myfiaeth. 
YMEDLIWIAD, (ym-edliw,) hunan ddanod- 
iad, neu y weithred o gyhuddo a beio arnom ein 
hunain. Y mae ymedliwiad yn rhan bwysig o 


edifeirwch gwirioneddol, Jer. xxxi. 19. Edrych | C 
| ataliad, ympryd. 


Edifeirwch. 
YMEIRIAD, (gym gair,) ymdafodiad, neu ym- 
ryson mewn geiriau. Edr. 7afod Drwg. 


YMFEDYDDWYR, (ym-fedyddio,) hunan- | 


fedyddwyr. Edr. Funanfedyddwyr. 
YMESTYNIAD, (ym-esiyn,) neu y weithred 
o ymestyn yn mlaen at, neu o ymgyraedd am 


ryw beth. “Nid wyf yn bwrw ddarfod îi mi gael | 


gafael: ond un peth, gan anghofio y pethau 
sydd o'r tu cefn, ac ymestyn (emekr&uVop€voc, 


Edr. 1 Cor.iv.7; Col.i. 12,18; | 


Edr. Balchder, JTunanol- | 


| ar, neu dra-ymestyn,) at y pethau o'r tu blaen 


yr ydwyf yn cyrchu aty nod, am gamp uchel 
alwedigaeth Duw yn Nghrist Iesu,” Phil.iii. 
13.11. 

YMFAWRYGIAD, (ym-mawrygu,) ymddyr- 
chafiad ; hunan-fawrygiad. _ Edrych Ymddyr- 
chafiad. 

YMFFROST, (ym-ffrost,) yn briodol, ym- 
chwydd, gwag fost; yn gymariaethol, gorfoledd, 
neu radd uchel o lawenydd. 

Yn yr ystyr flaenaf, y mae pob math o ym- 
ffrost yn waharddedig a ffiaidd ; ond yn yr ystyr 
olaf, y mae yn gyfreithlon a gorchymynedig. 
““ Yr hwn sydd yn ymffrostio, ymffrostied yn yr 
Arglwydd,” 1 Cor.i. 1. 

Gellir dywedyd ein bod yn “ ymfírostio yn yr 
Arglwydd,” yn 1. Pan y byddom yn gwneuthur 
Duw yn eì natur — priodoliaethau— personau— 
enwau— gweithredoedd—gair—ty— pobl, &c., yn 
wrthrych ac yn sylfaen ein hymffrost. Y mae hyn 
yn cynwys ein bod yn ei wir adnabod, Jer. 1x. 
24; yn ei gymeradwyo a'i hoffi, am ei fod yr hyn 
ydyw, Ps. xxxvii. 4; yn ei werthfawrogi uwch- 
law pawb a phob peth, Ps. lxxiii. 25 ; yn medd- 
ianu gradd o hyder ei fod yn eiddo ini, Esa. 
lxi. lO; yn ei ganmol a'i glodfori yn ddigywil- 
ydd yn ngwydd pawb, Ps, cxxxviii. 1; ac yn ei 
wneyd yn brif wrthrych ein 'hymddiried, Galar. 
iii. 24, 2, Pan yn ymffrostio yn grefyddol. 
Gwneyd peth yn yr Arglwydd yw ei wneyd yn 
grefyddol, Er enghraifft, “ Priodi yn yr Âr- 
glwydd,” “Llawenhau yn yr Arglwydd,” a 
“' Marw yn yr Arglwydd,” yw gwneuthur y 
pethau hyny yn grefyddol, 1 Cor. vii. 39; Phil. 
iv. 4; Dat. xiv. 13... Y mae llawer yn gwneuth- 
ur yr Arglwydd a'i bethau yn wrthrychau eu 


| hymffrost a'u gorfoledd, eto heb ymffrostio yn- 


ddynt mewn modd crefyddol, eithr mewn modd 
cnawdol a hunanol. Ymffrost yn yr Arglwydd 
oddiar egwyddorion crefyddol, mewn modd cref- 
yddol, ac i ddybenion crefyddol, yw gwir ym- 
ffrost crefyddol ynddo ef a'i bethau. Ymffrost 
oddiar ffydd ynddo, a chariad ato; ymffrost 
mewn modd gostyngedig asantaidd ; ac ymffrost 
gyda dymuniad cywir i'w ddyrchafu ef, ac i 
ddwyn eraill ato, ac ìi gredu ynddo, ydyw. Ond 
yn gwbl groes i hyn y mae yn bod gyda golwg 
ar ymffrost y crefyddwr deddfol, hunan-gyfiawn, 
penboeth, a rhyfygus, er mai yr Arglwydd a'i 
bethau yw eì wrthrychau, Yr hyn a ddywed- 
wyd am ymffrost y dyn duwiol yn yr Arglwydd, 
a ellir ei ddywedyd am ymffrost y Cristion yn 
nghroes ein Harglwydd Iesu Grist; sef, ynddo 


' ef fel iawn dros bechod, ac yn yr athrawiaeth am 


dano. Edr. Balchder, Llawenydd. 
YMGADWRAETH, (ym-cadw,) y weithred o 

ymatal oddiwrth unrhyw beth y byddo ynom 

dueddiad cryf ato; cymedroldeb, dirwest, ym- 


Y Nasareaid gynt, a ymgadwent yn hollol 
oddiwrth win a diod gadarn; eddiwrth bob math 
o finegr; ac oddiwrth bob math o ymborth wedi 
ei wneuthur o ffrwyth y winwydden, o'r dincod 
hyd y bilionen, Num. vi. 1—8. _ Wrth ddyfod 
i babell y cyfarfod,i weini ger bron yr Arglwydd 
mewn pethau santaidd, yr oedd Aaron a'i feib- 


| ìon, dan boen mawolaeth, yn rhwym o ymgadw 


yn hollol yhag profi gwin na diod gadarn, Lef, 


5N 


YMG 


854 


YMN 


Yr unig bethau y mae 
yr efengyl, (oddigerth yn achos tramgwydd per- 
sonol, neu rwystr, 1 Cor. viii. 9; x. 32,) yn gor- 
chymyn ymgadw oddiwrthynt, ydynt y pethau 
canynol:—“'Chwantau cnawdol,” “ eilunod ;”' 
yn nghyd a “phob rhith drygioni,” 1 Pedr iii. 
ll; 1 Ioan v. 21; 1 Thes. v. 22. Tra y mae 
yn gorchymyn ymgadw oddiwrt4 y pethau hyn, 
y mae hefyd yn cyfarwyddo ei holl ddeiliaid i 
““ ymgadw yn nghariad Duw,” gan ddangos idd- 
ynt y ffordd i wneyd hyny ; sef trwy “adeiladu 
eu hunain yn y santeiddiaf ffydd —gweddio yn 
yr Ysbryd Glan—a dysgwyl trugaredd ein Har- 
glwydd Iesu Gristi fywyd tragywyddol,” Judas 
20, 21. 

Dyogelwch a phurdeb ydynt y manteision o 
““ ymgadw yn ol gair Duw,” Ps. xvii. 4; cxix. 
9. Edr. Nasareaid, Ymataliad. 

YM GAIS, (ym-cais, ymegniad, neu hunan- 
ymdrech. ì 

Sonir yn y Beibl am ““ ymgais â Duw "—“ â 
Christ '—ac “â thangnefedd,” Ps. xiv. 2; Esa. 
xi. lO; Ps. xxxiv. 14... Y mae yr ymadrodd yn 
dynodi awydd, taerineb, ymdrech, a dyfal bar- 
had; heb yr hyn nis gellir dysgwyl llwyddiant. 
Edr. Ymdrech. 

YMGELEDD, (ym-celu,) achles, ymddiffyn- 


iad, cysur, neu swcwr. 


Gellir dywedyd fod yr enaid yn ddiymgeledd | 


Ps. clxi. 8, pan y byddo yn noeth, heb wisgoedd 
yriechydwriaeth—heb foddion gras, a chyfryng- 
au yr iachawdwriaeth—heb neb yn sylwi arno, 
nac yn gofalu am ei hyffrddi a'i addysgu mewn 
gwybodaeth o Dduw a'i bethau—a phan yn am- 
ddifad o driniaethau santeiddiol yr Ysbryd Glan, 
Yr arwyddion o hyn ydynt diffyg cynydd mewn 
gras a gwybodaeth—marweidd-dra yn ngwaith 
yr Arglwydd— agwedd lwfr, ddilewyrch gyda 
chrefydd—a chynydd mewn llygredd a phechod. 
Nod fastardaidd yw bod yr enaid felly; ac y 
mae i'w arswydo yn fawr, gan ei fod yn rhag- 
flaenu peth sydd waeth, Heb. vi. 8. Edrych 
Mabwysiad. 

YMGREDIAD, (ym-cedu,) y weithred o 
ymrwymo y naill i'r llall rwy raith, neu lw; 
ymgyfamodiad. 

YMGROESIAD, (ym-croesi,) y weithred bab- 
aidd o nodi y talcen ag arwydd y groes, yr hon 


| 


| ddefod ar Phil. ìi. 10. 


| thynol i'r person gogoneddus hwnw. 


| swper yr Arglwydd. 


| Arwydd, Croes, Croesi. 


YMGRYMIAD, (ym-crymu,) y weithred o 
blygu ilawr; penlinio. | 

Y Pabyddion, yn nghyd â rhai Protestaniaid, 
a ymgrymant wrth enw yr Iesu, gan sylfaenu y 
Ond ymddengys yn fwy 
rhesymol meddwl mai ymostyngiad, neu gydna- 
byddiaeth o awdurdod y person oedd yn ngolwg 
yr apostol; ac nid fod rhagorach parch yn 
ddyledus i'r enw Iesu na rhyw enw arall per- 
Y Pab- 
yddion ac eraill, heb un sylfaen ysgrythyrol 
i'w harferiad, a benliniant wrth gyfranogi o 
Gweddus yw gwneuthur 
felly, os bydd cyfleusdra, wrth weddio; ond nid 
yw y Beibl, na natur yr ordiuhad mewn golwg, 
yn galw am wneuthur hyny wrth gyfranogi o 
honi hi; ond yn hollol i'r gwrthwyneb. Edr. 
Glinblygiad, Swper yr Arglwydd. 

YMGYFFRED, (ym cyffred,) hunan-ddirnad- 
aeth, neu hunan-orymddwyniad deall; y syn- 
wyr o ddosbarthu rhwng pethau a phethau. 

Gellir dywedyd ein bod yn “ ymgyffred gyda'r 
holl saint, beth yw y lled, a'r hyd, ;a'r dyfnder, 
a'r uchder; a gwybod cariad Crist, yr hwn sydd 
uwchlaw gwybodaeth,” pan y byddom yn ei 
ganfod, ei brofi, yn teimlo ei effeithiau, ac yn 
adnabod ein hawl ynddo, Eph.iii. 18,19. Y 
mae llawer un wedi gweled y mor, profi blas, a 
theimlo rhinwedd ei ddyfroedd, na wyr fawr, 
neu ddim, am ei fesur na'i ddyfnder; allawer 
wedi gweled yr haul, a theimlo a phrofi ei wres, 
na wyddant ond ychydig, neu ddim, am ei an- 
sawdd, ei faintioli, a'i bellder oddiwrth y ddaear. 
Felly y mae yn bod gyda golwg ar gariad Crist. 
Edr. Deall, Synwyr. 

YMGYNULLIAD, (ym-cynull,) y weithred o 


| ymgynull yn nghyd i'r un lle; cynulliad gwir- 


foddol amryw bersonau at eu gilydd i'r un lle, i 
ddybenion gwladol neu grefyddol. Edr. Cyd- 
gynulliad, Cymanfa. 

YMGYRCH, (ym cyrch.) dynesiad cythryblus; 
ymosodiad gwrthwynebol; rhuthr-gyrch milwr- 
aidd, Act. xix. 40. 

YMGYSYLLTIAD, (ym cysylltiad,) ymuniad, 
neu, gyd-gyfamodiad gwirfoddol; y weithred o 
gyd-gyfamodi, cyd-gyfathrachu; neu y cyflwr o 
fod mewn undeb. Edr. Undeb. 


YMLYGRIAD, _ (ym-llygriad,). hunan-ddi- 
fwyniad, ymhalogiad, neu y weithred o aflanhau 
eihun. Edr, Ps. xiv. 1. 


YMNEILLDUAETH, (ym-neillduaeth,) eg- 
wyddorion ac ymarferion yr Ymneillduwyr oddi- 
UR yr eglwys wladol, yn neillduol yn Mry- 

ain. 

Dechreuodd Ymneillduaeth mor foreu ag am- 
ser Wicliff; ond y flwyddyn 1662, yw y prif 
nod hynotaf oddiwrth yr hwn y cyfrifir yn gy- 
ffredin ei tharddiad cychwynol, am mai y pryd 
hwnw y sefydlwyd Gweithred Unffurfiaeth, yr 
hon ydoedd brif achos yr ymddidoliad a'i canlyn- 
odd, ac sydd yn parhau hyd heddyw. Dywed 
y,teg a'r cymhedrol Dr. J. Evans, Islington, yn 
ei ““ Frasddarlun o Bleidiau y byd Cristionogol,” 
nad yw yr egwyddorion ar y rhai yr ymddidola 
yr Ymneillduwyr oddiwrth Eglwys Wladol 


ba 


YMN 


855 


YMN 


Lloegr, amgen yr un rhai a'i cymhellodd hi i 
ymddidoli o gyfundeb Eglwys Rhufain; ac y 
gellir eu cynwys mewn tri pheth:—Yn 1. Hawl 
pob dyn i farnu drosto ei hun mewn pethau 
crefyddol. 2. Rhyddid cydwybod, neu hawl 
pob dyn i weithredu ynol eifarn.. 3. Perffeith- 
rwydd yr ysgrythyr fel unig reol Gristionogol 
ífydd ac ymarferiad. Mae yr Ymneillduwyr yn 
credu fod Eglwys Loegr ac Eglwys Rhufain, y 
naill fel y llall, yn troseddu yr egwyddorion 
hyn; ac y mae yn nodadwy i'r Parch. Mr. Wix, 
gweinidog o Eglwys Loegr, yn ddiweddar wneyd 
cynyg at uno y ddwy eglwys ragddywededig a'u 
gilydd, yr hyn a'i gosododd yn wrthrych sylw 
yr holl bleidiau crefyddol yn y byd Crist- 
ìonogol. Moans's Sketch, p.p. 191, 192. 

Sicr yw mai y fri phwnc rhag-grybwylledig 
ydynt y colofnau auraidd ar ba rai y mae Ym- 
neillduaeth yn gorphwys; ac nad yw yr holl 
resymau eraill a ddygir, neu a ellir eu dwyn 
dros y gyfundraeth, amgen cynifer o freichiau 


yn ysgwyddo (project) allan o honynt, er ategu , 


yradeilad clodwiw. Yn mhlith eraill, gellir enwi 
y rhai dilynol:-—Yn 1. Nad yw yr Eglwys, fel 
y mae wedi cael ei sefydlu, ac yn cael ei llyw- 
yddu gan y gyfraith wladol, amgen cyfensoddiad 
hollol wladwriaethol, yn gystal a'r fyddin, y 
llynges, llysoedd barn, y dollfa, a'r gyllidaeth. 
2. Yr hawl a arddelwir ganddi i sefydlu defodau 
a seremoniau anysgrythyrol, yn nghyd ag aw- 
durdod yn achosion ffydd. 3. Lluosogrwydd y 
swyddau a'r urddau hollol anghydweddol â 
symlrwydd yr amseroedd apostolaidd eyntefig 
sydd ynddi. 4. Yr adroddiadau lluosog ac af- 
reidiol yn ei gwasanaeth cyhoeddus; yrhwn 
hefyd sydd yn llawn cyfeiriadau gorhenaidd ; ac 
yn dra diffygiol mewn amryw bethau tra phwys- 
ig. 5. Darlleniad yr Apocrypha fel rhan o'i 
gwasanaeth cyhoedd. 6. Y darluniadau a'r 
golygiadau arddansoddawl dmawdurdodedig yn 
mherthynas i athrawiaeth y Drindod, y mae y 
Credoau a arddelir ac a adroddir ganddi yn eu 
cynwys. 7. Y telerau afresymol ar ba raì yr 
urddir ei gweinidogion. 8. Diffyg rhyddid ei 
haelodau i ddewis eu gweinidogion. 9. Y gol- 
ygiad fod pob un a fedyddicr, trwy hyny yn 
cael ei aileni, a'i dderbyn yn wirioneddol i deu- 
lu Duw. 10. Y tuedd ymddangosiadol cryf yr 
amrywiol ymadroddion yn nhrefn gweinyddiad 
bedydd—bedydd esgob—ymweliad a'r cleifion— 
yn nghyd a gwasanaeth eladdedigaeth y meirw, 
i dwyllo a dinystrio eneidiau. Yn olaf, ac yn 
benaf oll, Gweinyddiad ordinhadau crefydd i 
bawb yn ddiwahaniaeth a ewyllysiont fod yn gyf- 
ranog o honynt; trwy yr hyn yr analluogir ei 
gweinidogion ìi wneyd gwahaniaeth gweithredol 
rhwng y santaidd a'r halogedig, y teilwng a'r 
annheilwng ; ac herwydd hyny, can belled ag y 
mae yn alluadwy.dwyn y cyfansoddiad ì gyflawn 
weithrediad, y mae y byd a'r eglwys yn gymysg- 
edig a'u gilydd: canys y wladwriaeth yw'r eg- 
lwys, a'r eglwys yw'r wladwriaeth! See Buch's 
Dielionary, article, Dissenters; and Evans's 
Sketch, p.p. 137, 198. [ 

Y cyfryw ydynt y prif resymau a_ ddygir yn 
gyffredin dros Ymneillduaeth; ac ymddengys 
yn eglur yn marn ei cheleddwyr, mai annichon- 
adwy caniatau hawl un eglwys i sefydlu defodau 


anysgrythyrol, a phenderfynu yn achosion ffydd, 
yn gyson â hawl gynhenid pob dyn i farnu 
drosto ei hun, ac i weithredu yn ol ei farn mewn 
pethau crefyddol; nac ychwaith â pherffeith- 
rwydd hollol gair Duw, fel unig reol ffydd 
ac ymarferiad pob Cristion mewn pethau cref- 
yddol; oblegyd caniatau y naill yw gwadu y 
lleill. “ Y Beibl, a'r Beibl yn unig, yw crefydd 
y Cristion,” Ar yr egwyddor hon, mewn cy- 
sylltiad â hawl gynhenid pob dyn ì farnu drosto 
ei hun, yn ol gair Duw, mewn pethau crefyddol, 
ac i weithredu yn ol ei farn, y mae Ymneilldu- 
aeth yn sylfaenedig, ac wrth y rhai hyn y mae 
yn sefyll neu syrthio. Edr. Rhyddid, Rhydd- 
ymofyniad. 

YMNEILLDUWYR, (ymneilldu gwyr,) enw 
cyffredin, a gymhwysir at bawb yn ddiwahan- 
iaeth a ymddidolant o gyfundeb ac addoliad yr 
Eglwys Wladol; yn neillduol at yr Henuriad- 
yddion Brytanaidd, yr Annibynwyr, a'r Be- 
dyddwyr. 

Dosbarthir yr Ymneillduwyr oddiwrth yr Eg- 
lwys Wladol, yn gyffredin i bedwar dosbarth ; 
sef yn 1. Yr Ymneiìlduwyr digrefydd; sef y ni- 
feri lluosog hyny o drigolion ein gwlad, a ab- 
senolant eu hunain yn wirfoddol a gwastadol o 
bob addoliad a chymdeithas grefyddol. Yn 
mhlith y rhai hyn y mae yr holl Atheistiaid, 
Anffyddiaid, Penrhyddiaid, a chablwyr ac erlid- 
wyr crefydd yn yr ymerodraeth, i'w rhestru, 
Myn rhai, modd bynag nad yw y rhai hyn i'w 
cyfrif yn Ymneillduwyr, eithr yn Absenolwyr ; 
gan eu bod, y rhan amlaf o honynt, yn fedydd- 
iedig, ac heb fod dan ysgymundod. 2. Ym- 
neillduwyr gorfodol; sef y rhai hyny a_gymer- 
adwyant gyfansoddiad, erthyglau, ffurfiau, de- 
fodau, gwasanaeth, a dysgyblaeth yr Eglwys 
Wladol; eithr a ymddidolant o'i chyfundeb yn 
unig o herwydd nad ydynt yn cymeradwyo 
athrawiaeth a bucheddau y gweinidogion plwyfol 
nesaf atynt. Y fath hyn yn gyffredin yw y 


| Trefnyddion Arminaidd a Chalfinaidd ; y rhai 


a broffesant eu cymeradwyaeth o'r cyfansoddiad 
eglwysig gwladwriaethol, gan addef na fuasai 
angenrheidrwydd iddynt ymadael â'r cyfundeb 
hwnw, oni buasai y rhesymau a enwyd, yn 
nghyd ag ychydig bethau cyffelyb. Dichon 
hefyd y gellir cyfarfod â chymeriadau cyffelyb 
yn achlysurol, yn mhlith pleidiau eraill; yn 
neillduol yn mysg yr Annibynwyr a'r Henur- 
iadyddion Brytanaidd, Calfinaidd. 3. Ymneilldu- 
wyr damweiniol; sef y rhai a gymerant i fyny 
â phroffes o grefydd yn mhlith yr Ymneillduwyr, 
heb un rheswm gwell dros hyny nag iddynt 
ddygwydd cael blas ar wrando yn eu plith, neu 
ynte fod eu rhieni yn Ymneillduwyr. Tebygol 
fod gormod o'r fath gymeriadau yn mhlith pob 
enwaêl o Ymneillduwyr. Damwain a'u gwnaeth 
yr hyn ydynt; a dichon i ddamwain eto eu 
gwneyd yn rhyw beth arall. Pan ddygwyddo 
hyny, gellir dywedyd nad yw ymnei]lduaeth, 
fel y cyfryw, yn cael unrhyw golled ar eu hol. 
4. Ymneillduwyr cydwybodol; sef y rhaì hyny 
a anghymeradwyant gyfansoddiad, ffurfiau, de- 
fodau, a dysgyblaeth yr Eglwys Wladol; ac o 
herwydd hyny a ymddidolant o'i chyfundeb a'i 
haddoliad. Y rhai hyn yn unig yw yr Ymneill- 
duwyr gwirioneddol; a gellir dywedyd am dan- 


YMN 


Sô6 


YMN 


Wladol Babaidd ddechreu yn Lloegr mor fore 
ag amser Wicliff; eto, o gylch y flwyddyn 1665, 
yn nheyrnasiad y frenbines Elisabeth, y de- 
chreuodd [dynion ein gwlad ni yn briodol ym- 
neillduo o gyfundeb yr Eglwys Wladol Bro- 
testanaidd, trwy wrthod arwyddo yr erthyglau, 
&c. Herwydd y proffesent burdeb anarferol 
mewn addoliad ac ymddygiad crefyddol, cawsant 
eu galw, mewn ffordd o wawd, yn Buritaniaid. 
Gwir yw, fod rhai cymeriadau o'r fath hyn yn 
amser y brenin Edward; ond ni chafodd yr enw 
ei gymhwyso atynt hyd y chweched flwyddyn o 
deyrnasiad Elisabeth. 
red Unffurfiaeth, yr hyn a gymerodd lear ddydd 


gwyl Bartholomew, 1662, zwnaethpwyd ychwa- | 


aegiad mawr at rifedi yr Ymneillduwyr; canys 
ymadawodd dwy 6il o weinidogion, o gydwybod, 
o gyfundeb yr Eglwys Wladol, gan wrthod cyd- 
ffwfio âc amryw drefniadau, y rhaì, herwydd 
hyny, agyfenwyd yn Anghydffurfwyr. Yn ysbaid 
y ganrif ddiweddaf, gelwid eu hiliogaeth yn gy- 


ffredin yn YmneiJlduwyr Protestanaidd, yr hwn | 
enw a dderbyniodd fath o gadarnhad, trwy gym- | 


hwysiad o hono atynt mewn Gweithredoedd Se- 
neddol ar y cyntaf, yn amser y Chwyldroad; pan y 
cawsant eu dwyn dan nodded y gyfraith wladol 
trwy sefydliad Gweithred Goddefiad. Y mae y 
weithred hon, fel y cafodd ei diwygio trwy 
weithred arall, yr hon a gadarnhawyd yn y 
drydedd flwyddyn ar ddeg a deugain o deyrn- 
asiad ei ddiweddar Fawrhydi Sior y Trydydd, 
yn cynwys pob plaid o Ymneillduwyr; ond yn 
awr cyfyngir yr enw Ymneillduwyr Protestan- 
aidd yn gyffredinol at yr Henuriadyddion Bry- 
tanaidd, yr Annibynwyr, a'r Bedyddwyr, at ba 
rai y cafodd yn fwyaf neillduol eì gymhwyso 
ar y cyntaf. 

Dyoddefiadau ac anfanteision yr Ymneilldu- 
wyr, herwydd eu hymlyniad cydwybodol a di- 
ysgog wrth eu hegwyddorion, ydynt wedi bod 
o'u cychwyniad cyntefig hyd yn bresenol, yn 
lluosog ac amrywiog iawn, Heblaw y deddfau 
cosbawl a sefydlwyd yn eu herbyn yn amser 
Elisabeth, y rhai a gadarnhawyd yn y teyrnas- 
ìadau dilynol, (un o barai a gynwysai gosbed- 
igaeth, nid llai nag alltudiaeth; ac un arall yn 
cynwys dirwy ar bob un na ddeuai i'r eglwys 
blwyfol,) sefydlwyd amrywiol ddeddfau gor- 
thrymus yn eu herbyn; megys y Weithred Fwr- 
deisdrefol, yn 1661; Gweithred Unffurfiaeth, 
yn 1662; Gweithred Cyfarfodydd Anghyfreith- 
lon, yn 1669, a 1670; Gweithred Rhydychain, 
yn 1665; a'r Weithred Brawfiadol, yn yr un 
ílwyddyn, Edr, Gweithred. 

Y Weithred Brawfiadol, (Test Act,) yr hon a 
sefydlwyd yn amser 5iarls yr Ail, ydoedd yn 
cau allan bawb o sefyllfaoedd o ymddiried ac 
elw o dan y llywodraeth, ond yn unig y rhai a 
gymerent lwon ufydd-dod ac uchafiaeth, (oatJs 
of allegìance and supremacy,) a wnaent y myneg- 


Trwy sefydliad Gweith- | 


iad yn erbyn íraws-sylweddiad, ac a gymerent 
y cymun yn ol trefn yr Eglwys Wladol, o fewn 
chwe mis wedi eu sefydliad yn eu swydd. Yr 
Ymneillduwyr a ystyrient yr erthygl ddiweddaf 
yn orthrymder ar eu cydwybodau. Herwydd 
hyny gwnaent achwyniadau uchel yn ei herbyn, 
oblegyd ystyrient fod ganddynt hawl gyfartal ag 
eraìll yn holl ragoriaethau y cyfundeb gwladol, 
fel aelodau o'r wladwriaeth. Bwriadwyd y 
weithred rag-grybwylledig ar y cyntaf, yn ol 
barn llawer, yn erbyn y Pabyddion, amryw o 
ba rai oeddynt wedi cael dyrchafiad yn y llys; 
ond gofalwyd, modd bynag, am ei geirio yn y 
cyfryw fodd ag i gau allan yr Ymneillduwyr 
Protestanaidd yn gystal a hwythau, o bob swydd 
o ymddiried ac elw o dan y llywodraeth wladol. 
Yr Ymneillduwyr a wnaethant amrywiol gynyg- 
ion aflwyddianus am ei diddymiad. Yn y flwydd- 
yn 1787, cymerodd dadl boethlyd le yn Nhy y 
Cyffredin (J7ouse of Commons,) ar y pwnc; pan 
yr ymddangosodd amryw gyhoeddiadau drosto 
ac yn ei erbyn, allan o'r wasg. Yn y flwyddyn 
1828, yr Ymneillduwyr a fuant yn fwy llwydd- 
ianus; canys sefydlwyd gweithred er diddymu 
cymaint a hyny o amrywiol weithredoedd ag oedd 
yn gwneuthur derbyn swper yr Arglwydd yn 


| gymhwysder angenrheidiol er cael derbyniad i 


swyddau a sefyllfaoedd o ymddiried ac elw yn 
y wladwriaeth. Yn ol y weithred hon, yn lle y 
Prawf Sacramentaidd, gofynir i fynegiad gael ei 
wneuthur, ei arwyddo, a'i ardystio yn ngwydd 
y cyfryw berson, neu bersonau, i'r rhai y per- 
thynai gweini y llw swyddol, gyda golwg ar gyf- 
lawniad ffyddlawn o'r cyfryw swydd. Rhaid i'r 
person apwyntiedig i unrhyw swydd neu sefyll- 
fa, “broffesu, tystio, a mynegu mewn modd 
difrifol a chywir, ar ffydd gwir Gristion, yn 
ngwydd Duw, na fydd iddo un. amser arfer un- 
rhyw allu nac awdurdod, a'r hwn y caffo ei gyn- 
ysgaeddu trwy rinwedd y cyfryw swydd, er 


| niweidio na gwanhau yr Eglwys Brotestanaidd, 


sefydledig yn Lloegr wrth gyfraith y tir ; nac er 
terfysgu y rhagddywededig eglwys, ei hesgob- 
ion, na'i hoffeiriaid, yn y perchenogiad o'u hawl- 
iau a'u breintiau cyfreithlon, yn y cyfryw eg- 
lwys.” Yn niffyg gwneuthur ac arwyddo y 
cyfryw fynegiad, nid cyfreithlon i neb weini y 
swydd na'r alwad, i'r hon y dichon fod wedi ci 
neillduo; a rhaid ì bob person a dderbynir i un- 
rhyw swydd neu wasanaeth, yr hwn yn flaenor- 
ol i sefydliad y cyfryw weithred oedd yn arddelwi 
cyfranogiad o swper yr Arglwydd fel cymhwys- 
der gofynedig yn y cyflawnydd, i wneuthur ac 
arwyddo y rhagddywededig fynegiad o fewn 
cylch chwe mis arol ei apwyntiad; neu ynte fod 
ei apwyntiad yn ddifudd. Nichafodd y weith- 
red hon ei sefydlu heb gryn ddadleuaeth. Y 
prif reswm dros barhad y Ddeddf Brawfiadol 
oedd dyogelwch yr Eglwys Wladol; a'r prif 
resymau dros ei diddymiad oeddynt, “halogiad 
swper yr Arglwydd,” yn nghyd ag ansawdd er- 
ledigaethus y weithred o atal iawnderau gwladol 
oddiwrth aelodau y.wladwriaeth, yn unig o her- 
wydd eu golygiadau crefyddol. Y mae yn addas 
sylwi yn ylle hwn, fod Deddf Priodas, yn nghyd 
a Deddf Newydd Coflyfriad, yn gryn esmwyth- 
ad ar sefyllfa orthrymus yr Ymneillduwyr Pro- 


| testanaidd, yn gystal ag yn ychwanegiad golygus 


| 
h 
h 


YMN 


85 


- 
1 


YMO 


at eu breintiau gwladwriaethol. Hyderir nad 
yw yr amser hwnw yn nepell, pryd na oddef y 
llywodraeth wladol fod neb o'i deiliaid ffyddlon, 
ufydd, a thangnefeddus, yn cael dyoddef unrhyw 
anfantais wladwriaethol, yn unig herwydd ei 
ffyddlondeb i'w Dduw a'i gydwybod, yn achos 
crefydd a duwiolder. 
Yr Ymneillduwyr Protestanaidd, yn ol tyst- 
| iolaeth yr Eglwyswr dysgedig a theg, y Dr. J. 
' Robinson, periglor Cliffton, Westmoreland, “Nid 
ydynt yn fwy anrhydeddus yn eu rhif, nag 
ydynt gyda golwg ar eu rhinweddau a'u talentau. 
Yn eu mysg y mae llaweroedd wedi ymddangos, 
y rhai a ddysgleiriasant mewn modd tra eglur, 
yn gystal gyda golwg ar eu duwioldeb a'u dysg- 
.eidiaeth; ac nid yw rhai yr oes bresenol mewn 
un wedd yn ymddangos yn annheilwng o'u 
blaenoriaid. Yn mhlith eu haddurniadau, gellir 
“enwi Daxter, Bates, Howe, Owen, Williams, 
Neale, Henry, Stennet, Evans, Gale, Foster, 
Leland, Grossvenor, Watts, Lardner, Abernethy, 
Doddridge, Grove, Chandler, Gill, Orton, Furn- 
-caux, Farmer, Towgood, Robinson, Price, Kip- 
“pis, a Phriestley ;” ïe, a llawer iawn yn ych- 
wyneg. 
“* Er yn mysg Ymneillduwyr, (medd y Dr. J. 


: Evans,) y gall ddygwydd, na byddo yn mhob 


amgylchiad, anogaeth ddigonol yn cael ei rhoddi | 


—i wyr o dalentau a rhinwedd; eto, yn mysv eu 
pleidiau rhyddaf hwy, rhaid cyfaddef y pall 
gweinidog Ymneillduol arferyd ei Aawl i farnu 
drosto ei hun, (yr hyn yw prif ymflrost a hyfryd- 
wch y meddwl dynol,) heb ofni cymanfa o gar- 
dinaliaid, maine o esgobion, nac eisteddfod o 
weinidogion.” AEvans's Sketch, p. 197. 

Gyda golwg ar egwyddorion yr Ymneillduwyr 
Protestanaidd, y mae yr enwog Dr. J. Taylor, o 
Norwich, yn amlygu ei feddyliau yn y modd 
canlynol :—*' Egwyddorion ac addoliad yr Ym- 
neillduwyr, nid ydynt wedi eu gosod i lawr ar 
sail mor dywodlyd ag y gall yr amnysgedig a'r 
anystyriol ddychymygu eu bod. Cawsant en 
chwilio yn drwyadl, a'u cymharu yn ofalus â'r 
maen prawf ysgrythyrol, ac ysgrifeniadau y tad- 
au, gan luaws o wyr dysgedig a rhinweddol. Y 
duwinyddion Bartholomewaidd wyf yn feddwl, 
neu y gweinidogion a drowyd o'u bywiolaethau 
yn 1662, dynion parod i ymadael â phob peth, 
ac i ddyoddef merthyrdod, ïe, dynion a ymadaw- 
sant a'u bywiolaethau, (y cwbl oedd gan y rhan 
fwyaf o honynt, o dan Dduw, i ymddibynu arno 
am eu cynhaliaeth eu hunain a'u teuluoedd,) yn 
hytrach na phechu yn erbyn Duw, ac ymwrthod 
ag achos rhyddid gwladol a chrefyddol, yr hwn, 
mewn cysylltiad a chrefydd ddiffuant, a_ fuasai 
wedi suddo i'r iselder mwyaf yn y wladwriaeth, 
oni buasai y gwrthwynebiad gwrol ac enwog a 
wnaed gan y gwroniaid hyn yn erbyn trais ar 
gydwybod, annuwioldeb, ac awdurdod ormesol. 
Yr oeddynt wedi cael y dygiad goreu ìi fyny a 
allasai Prydain ei roddi; a'r rhan amlaf o hon- 
ynt oeddynt yn ysgolheigion rhagorol; yn dduw- 
inyddion deallus; yn weinidogion duwiol, ffydd- 
lon, a llafurus, llawn sel dros Dduw a chrefydd ; 
yn ddiofn a gwrol yn ngwaith eu Harglwydd; 
yn glynu wrth bobl eu gofal yn yr amseroedd 
gwaethaf; yn ddiwyd yn eu myfyrgelloedd ; yn 
bregethwyr sylweddol, serchiadol, galluog, ac 


effro ; yn cynyg at gynydd crefydd wirioneddol 
a bywiol yn nghalonau a bucheddau dynion; yr 
bon, nid ellir gwadu, ydoedd yn blaguro yn 
mhob lle o dan eu dylanwad. Yn enwedigol, 
yr oeddynt yn ddynion o ddyhewyd (devotion,) 
rhagorol, o enwogrwydd mawr mewn gweddi, 
yn arllwys geiriau megys yr oedd Duw yn eu 
cynorthwyo, o helaethrwydd eu calonau a'u 
serchiadau ; dynion oeddynt o hyawdledd dwy- 
fol wrth ddadleu ger bron gorsedd gras, yn 
dyrchafu ac yn toddi serchiadau eu gwrandaw- 
yr, ac mewn modd dedwydd yn offerynol i dros- 
glwyddo i'w calonau hwy yr un ysbryd a rhodd 
nefol. Hyn oedd sail eu holl gymhwysderau 
eraill. Yr oeddynt yn ddynion rhagorol, ac yn 
enwog, yn dyfal-barhau, ac yn daer mewn 
gweddi. Y fath oedd tadau a sylfaenwyr cynt- 
efig Ymneillduaeth. Bydded fy enaid ì byth 


| gydag eneidiau y dynion hyn.” 


“ Pe byddai i ni, (ebe Mr. Edwards, gweini- 
dog o'r Eglwys Wladol, yn ei waith enwog a 
gyfenwir Y Pregethwr,) ond agoryd eìn llygaid, 
gwelem ein bod yn ddyledwyr i'r Ymneillduwyr 
am gadwedigaeth y rhan fwyaf o'n hegwyddor- 
ion duwinyddol; canys pe cawsai yr Uchel Eg- 
lwyswyr fyned rhag eu blaen yn ddirwystr trwy 
eu rhodres a'u rhwysg mawreddog mewn addol- 
iad crefyddol, buasent cyn hyn wedi dwyn Pab- 
yddiaeth i'n plith ; fel y gellir dywedyd y buasai 
Eolwys Loegr wedi ei dinystrio er ys amser 
maith, oni buasai fod Ymneillduwyr yn ein 
gwlad.” Ie, y mae hyd yn nod Mr. Hume yn 
cyfaddef, “ Mai trwy eu hymddygiad diysgog a 
diflin hwy y cafodd gwreichionen werthfawr 
rhyddid ei henyn, a'i chadw heb ddiffodd.” 
Eovans's Sketch, p.p. 190, 192, 193, 199. 

Wrth derfynu, gellir sylwi, mai Henuriadydd- 
ion yn benaf yw Ymneillduwyr yr Alban—yn 
dadleu yn erbyn yr Eglwys Henuriadyddol Sef- 
ydledig, ar sail y camarferiad o eglwys dadog- 
aeth, ( church patronage,) yn nghyda gormesiad- 
au eraill ar iawnderau a chydwybodau y bobl. 
Y maent yn gorff lluosog a galluog iawn. Sylwer 
hefyd, mai Ymneillduwyr yw aelodau Eglwys 
Wladol Lloegr yn yr Alban, lle y mae Henur- 
iadyddiaeth yn sefydledig. Edr. A4nghydffurf- 
wyr, Anymddibyniaid, Cynulleidfaoliaid, Henur- 
iadyddiaeth, Henwriadyddion, Bedyddwyr. 

YMNODDWYR, (ym-noddi, ) rhai yn llechu 
mewn rhyw le, neu yn ymgysgodi yn ngwyneb 
rhyferthwy; enw a gymhwyswyd ar y cyntaf at 
y Protestaniaid a ffoisant o Ffrainc ar adsefydl- 
iad Ordinhad Nantz; ond yn ddiweddarach at 
y Ffrancod a ffoisant i'r wlad hon am. nodded, 
yn amser y Chwyldroad, yn 1789 ; yr hyn hefyd 
a gawsant yma; er yn gyffredin nad ydynt wedi 
dangos ond ychydig ddiolchgarwch am dano, yn 
neillduol y rhai uwchaf o honynt, Edrych 
TTugonotiaid. 

YMOFYNIAD, (ym-gofyniad,) chwiliad man- 
ylaidd yn nghylch rhyw beth; hunanholiad, 
Edr. Cwestiwn, Hunanymholiad. 

YMOFYNWYR, (gymjgofyn,) plaid o ben- 
boethiaid crefyddol, a gyfododd yn Lloegr, yn y 
flwyddyn 16415. Proffesent ymofyn am yr ys- 
grythyr a'r ordinhadau, y rhai, fel yr haerent 
hwy, oeddynt wedi eu colli; a chymerent eu 
henw oddiwrth eu hymchwil,  Haerent nad 


YMO 


858 


YMBs 


oedd yr ysgrythyrau yn sicr; bod gwyrthiau 
He ey 1 dyben i gen- 
hedlu a gweithredu ffydd; nad oedd y weinidog- 
aeth ag oedd mewn bod y pryd hwnw, yn awdur- 
dodedig; a bod yr addoliad a gyflawnid, a'r 
ordinhadau a weinyddid ar yr un pryd, yn gwbl 
anangenrheidiol ac ofer. 

YMOGONEDDIAD, (ym-gogonedd,) hunan- 
fawrygiad, neu ddyrchafiad ; y weithred o ddyr- 
chafu ei hun; ymffrost. Edr. Ymffrost. 

YMORNEST, (ym-gornest,) brwydr law-law, 
neu ymladdfa rhwng dau, wedì ei bwriadu yn 
mlaen mewn canlyniad i her, neu feiddiad, wedi 
ei roddi gan y naill blaid i'r llall. Edrych 
Gornest. 

YMOSTYNGIAD, (ym-gostyngiad, ) gostyng- 
iad, neu blygiad bwriadol a gwirfoddol; y 
weithred hono o eiddo uwchafiad tuag at isaf- 
iad, frwy ba un y mae yn cyfaddasu ei hun at 
ei amgylchiad a'i sefyllfa, gan ymddwyn yn dir- 
ion, cyfeillzar, a chymwynasgar tuag ato, megys 
pena byddai unrhyw wahaniaeth rhyngddynt. 
Y mae yn gyfansawdd o ostyngeiddrwydd, hy- 
nawsedd, cydymdeimlad, hunanymwadiad, a 
thosturi. Yn ol iaith rymus, ardderchog, ys- 
brydoledig, a chynhwysfawr apostol y cenhedl- 
oedd, bod “ yn gydostyngedig a'r rhai iselradd,” 
(marg. yn foddlon î bethau isel,) ydyw, Rhuf. xii. 
16. -Y mae yn addurn ardderchog mewn dyn; 
ac yn neillduol felly mewn Cristion. Edrych 
Gostyngeiddrwydd. Nid yw yn cynwys iselhad 
neu dlodiad; cithr ymgyfaddasiad achlysurol at 
amgylchiad ac angen isafiad. Gellir ymostwng 
heb ymddarostwng. Y mae Duw yn ymostwng 
ì sylwi ar, gofalu am, tosturio wrth, a chyflawni 
anghenion ei greaduriaid, er nad addas dywedyd 
ei fod yn ymddarostwng. Ymostyngodd yr Ar 
glwydd Iesu Grist i uno a'n natur ni; ac ynddi 
ymddarostyngodd, “ gan fod yn ufydd hyd angeu, 
ïe, angeu y groes.” Edr. Darostyngiad Crist, 
Ymddarostyngiad. 

YMOSTYNGIAD I EWYLLYS DUW, ym- 
roddiad tawel a dirwgnach i ddyoddef yr hyn y 
gwelo efe yn dda ei drefnu, neu ei oddef gyda 
golwg arnom. 

Nid yw y rhinwedd hon yn golygu nad yw yn 
gyfreithlon i ni chwenych ataliad y drwg by- 
gythiol, neu symudiad ymaith yr adfyd presenol, 
nac ychwaith, bod yn bechadurus i ni ei deimlo, 
neu fod yn alarus o'i herwydd. Byddai y golyg- 
ied blaenaf yn hollol anghyson â gweddiau ac 
ymddygiadau y duwiolion yn mhob oes yn y 
cyfryw amgylchiadau ; yn neillduol yr Arglwydd 
Iesu Grist; a'r olaf, â dyben Duw yn y gwei- 
nyddiad o geryddon i'w greaduriaid rhesymol yn 
y fuchedd hon—â natur gofidiau—ac â chyfan- 
soddiad cymysg eu deiliaid, fel ysbrydion mewn 
cnawd. Y mae Duw yn golygu iddynt deimlo 
y wialen; ac heb hyny nis gallant gael un lles 
oddiwrthi. 

Ond y mae y ddyledswydd yn cynwys, yn 1. 
Gydsyniad y deall ag uniondeb yr oruchwyl- 
iaeth, Hos. xiv. 9. 2. Ymroddiad yr ewyllys 
i'w dyoddef, nid o gariad ati ynddi ei hun, ond 
mewn ymostyngiad i ewyllys Duw, Ioan xviii. 
11. 3. Tawelwch y meddwl, y nwydau, a'r ty- 
mherau o dani, Lef. x. 3. 

Yn mherthynas i resymoldeb y ddyledswydd, 


gellir sylwi, fod hyn yn ymddangos yn eglur yn 
ngwyneb yr ystyriaethau dilynol:—Yn 1. Hawl 
ddiddadl Duw i wneyd fel y myno a'r eiddo ei 
hun. 2. Ei addasrwydd anfeidrol i ddefnyddio 
y cyfryw hawl. 3. Yr egwyddorion sydd yn ei 
gynhyrfu i'w defnyddio. Nid llid, malais, cen- 
figen, neu ddrwg ewyllys at y dyoddefwyr, ond 
cariad at uniondeb, a golwg ar anrhydedd ci 
gymeriad cyhoeddus fel llywydd moesol. 4. Y 
dybenion gogoneddus sydd mewn golwg ganddo 
yn y gweinyddiad o honynt. Nid poeni y dy- 
oddefydd; ond atal pechod, neu ddiwygio y 
pechadur. 5. Yr oferedd hollol o wrthwynebu 
ei ewyllys ef. 

Yr anogaethau i'w chyflawni ydynt, yn 1. 
Gorchymyn Duw, 1 Pedr v. 6. 2. Esianplau 
y rhai mwyaf enwog mewn crefydd yn mhob oes, 
yn neillduol yr Arglwydd Iesu Grist. 3. Y budd 
o'i chyflawni; sef gogoniant Duw—ein ded- 
wyddwch personol ein hunain—a lles eraill. 4, 
Y niwaid a'r perygl o beidio. Edrych Bodd- 
lonrwydd. 

YMPRYD, (ym pryd,) ymataliad achlysurol, 
mewn rhan, neu yn hollol, oddiwrth fwydydd; 
yn neillduol yr ymataliad hwnw a gyflawnir i 
ddybenion, ac oddiar egwyddorion crefyddol. 

Dan yr Hen Destament, yr oedd ympryd yn 

ordinhad grefyddol, sefydledig wrth orchymyn 
Duw, yn cael ei chadw yn flynyddol ar y deg- 
fed dydd o fis Tisri, yr hyn odd yn cyfateb i 
ddiwedd ein Medi ni, Lef. xvi. 29, 30, 31 ; xxiii. 
28—32; Num. xxix. 7, 12. Cedwid y dydd 
hwn gan yr Iuddewon yn y modd mwyaf difrifol, 
manylaidd, a defosiynol, nid yn unig fel diwrnod 
ympryd, ond hefyd fel Sabbath gorphwysdra. 
Ni wnaent ynddo ddim gwaith, Amryw o hon- 
ynt a dreulient y dydd blaenorol mewn gweddi, 
ac ymarferion defosiynol eraill. Ar y dydd ei 
hun, cyfaddefent eu pechodau ddeg o weithiau, 
wan uu terfynu eu holl ymrafaelion yn gyfan 
gwbl, . 
Heblaw yr ympryd cyhoeddus sefydlog hwn, 
'yr Iuddewon a gadwent amryw ymprydiau per- 
sonol ac anghyoedd. Tebygol i Moses ymprydio 
ddeugain niwrnod dair gwaith ar Sinai; sef cyn 
derbyn y llechau cyntaf; mewn canlyniad i bech- 
od Israel yn achos y llo aur; ac wrth dderbyn 
y llechau diweddaf, Deut. ix. 9, 18; x. 10; Ex. 
xxxiv. 28. Elias hefyd a ymprydiodd ddeugain 
niwrnod yn anialwch Arabia; a'r un modd yr 
ydym yn darllen am waith Joshua, Smuvl, 
Dafydd, Ahab, Jehosaphat, Jehoiacim, Daniel; 
Haman, Esther, Mordecai, Ezra, a Nehemia, 
yn ymprydio, Jos. vii. 6; Barn, xx. 23, 2 Sl! 
Sam. vii. 6; 2 Sam. xii. 21; 2Cron. xx. 3; Jer. 
xxxvi. 6; Dan. ix. 10; Ezra viii. 21; Neh. 
l. 4; ix, 10. 

Dywedir fod y ddefod o ymprydio yn ffynu, 
nid yn unig yn mysg yr luddewon, ond hefyd 
yn mhlith y rhan amlaf o genhedloedd y ddaear, 
a hyny yn gynarol iawn. Yr oedd eu hympryd- 
iau gan yr Aifltiaid, y Pheeniciaid, a'r Asyriaid, 
yn gystal a'r Iuddewon, Jona iii. 5—8. Y mae 
Porphory yn sicrhau fod yr Aifftiaid bob amser 
yn ymprydio droslawer o ddyddiau yn flaenorol 
V'w haberthau sefydledig; weithiau dros chwech 
wythnos yn olynol. Y Groegiaid a gadwent eu 
hymprydiau i raddau mawr yn yr un modd. 


ô9 YMP 


prydiau sefydledig gan Numa Pompilus, Julius 
Caesar, Awgustus, Vespasian, âc eraill; a 
bod Julian y gwrthgiliwr mor fanol yn y cyf- 
lawniad o'r ddefod dan sylw, fel y rhagorai hyd 
| ynnodar yr offeiriaid eu hunain. Y Pythagoriaid 
| a fynych ymprydient, a hyny mewn modd caeth, 
| a thros amser hir. Ie, dywedir i Pythagoras ei 
hun ymprydio dros ddeugain niwrnod yn olynol. 
Y mae ymprydiau sefydledig hefyd gan y Bra- 
| miniaid a thrigolion China. Gellid meddwl fod 
| y pethau hyn yn dangos yn eglur fod ymprydio 
| yn ddyledswydd ag y mae crefydd, neu oleuni 
natur, yn ei ddysgu, yn gystal a'r datguddiad 
: dwyfol. 
|. Yn amser yr Arglwydd Iesu Grist yr ydym 
.; yn cael fod y Phariseaid yn mynych ymprydio, 
— sef dwywaith bob wythnos, a hyny gyda llawer 
- Iawn o ddifrifwch a defosiwn, Math. ix. 14; Luc 
xviii. 12. Nid ydym yn cael i'n Harglwydd 
Bendigedig i'w beio am eu hymddygiad, nac 
“ychwaith iddo eu gwahardd i wneuthur felly 
-rhagllaw. Yr unig beth a wnaeth efe oedd eu 
hargyhoeddi yn llym am eu dybenion hunanol, 
>a'u dull rhodresgar a rhagrithiol yn cyflawni y 
“ ddyledswydd, Math. vi. 16—18. 
— Dywedir am yr Iuddewon, yn y dyddiau pre- 
. senol, fod ganddynt dri ar hugain o ymprydiau 
sefydledig yn y flwyddyn, heblaw y ddau ym- 
pryd wythnosol, y rhai a gadwant yn y modd 
“ manylaf a chaethaf, gan na chymerant ddim 
bwyd oddigerth weithiau, ychydig ymenyn a 
' llysiau... Gwisgant sachliain; gorweddant ar 
welyau celyd; rhwygant eu dillad; cerddant 
yn droednoeth, gan blygu en penau, ac ym- 
ddangos yn alarus ac athrist iawn; a chan 
eistedd ar y ddaear, darllenant Alarnad Jeremia 
drosodd, Ymgadwant, nid yn unigoddiwrth fwyd- 
ydd ond hefyd oddiwrth enaint, peraroglau, a'r 
ymolchfa. Parhanti wneuthur felly dros bedair 
awr ar hugain; ac ar ddydd mawr y cymod, 
dros wyth awr a deugain. O saith mlwydd ac 
uchod, y plant a unent â'u rhieni, yn ol eu ham- 
rywjol alluoedd, i gyflawni y ddefod; ac o un 
ar ddeg i ddeuddeg oed, ac uwchlaw hyny, y 
maent yn cydffurfio yn hollol â'r rhai oedranus, 
yn y cyflawniad o honi. 
Gwyr y cyffredinolrwydd o bawb y fath bwys 
a osodir ar y ddefod o ymprydio yn eglwys 
Rhufain, ac hefyd i'r fath bellafoedd y mae hi 
wedi myned yn y cyflawniad o honi. Y mae 
gan Eglwys Wladol Brydain Fawr hefyd ei 
thymorau arbenig i ymprydio, yn neillduol y 
Grawys, yr hwn a gedwir yn ddefosiynol gan yr 
Eglwyswyr caeth fel amser o ymostyngiad o 
flaen y Pasg, gwyl gyffredinol adgyfodiad yr 
Iachawdwr. Sefydlir dyddiau ympryd achlys- 
urol hefyd gan y llywodraeth wladol ar achosion 
arbenig, megys ar amser adfyd, rhyfel, &c. 
Wrth ddarllen y Testament Newydd, nid 
ydym yn cael i'r Arglwydd Iesu Grist na'i 
apostolion sefydlu un amser arbenig, blynyddol 
nac wythnosol, at y gorchwyl o ymprydio. Y 
mae Awdwr Cristionogaeth wedi rhoddi cyfar- 
wyddiadau arbenig gyda golwg ar ympryd per- 
sonol ac anghyoedd, (Math. vi. 16—18); ond 


nid yw efe na'i apostolion wedi gweled yn addas | 


nac yn angenrheidiol i sefydlu ua dydd arbenig, 
ar yr hwn y dylid cyflawni y ddyledswydd dan 
sylw, nac yn ddirgelaidd na chyhoeddus. Tra 
y mae yr Athraw a'i ddysgyblion mewn am- 
rywiol fanau, mewn modd eglur a diamheuol, yn 
cydnabod rhwymedigaethau y ddyledswydd, nid 
oes un o honynt wedi dywedyd dêm yn mher- 
thynas i un amser arbenigol, ar yr hwn y dylid 
ei chyflawni yn fwy na'i gilydd. Cristionogion, 
yn bersonol neu gynulleidfaol, sydd i bender- 
fynu hyn, fel y byddo yr amgylchiadau yn galw, 
a'r cyfleusderau yn rhoddi. Gyda golwg ar ym- 
pryd cyhoeddus, yr unig enghraifft y mae y 
Testament Newydd yn ei gynwys ydyw arferiad 
yr apostolion a'r brodyr yn achos urddiad hen- 
uriaid, Act. xiii. 2; xiv. 23. Heblaw hyny, y 
mae yn nodadwy nad yw y Testament Newydd 
yn crybwyll un gair am Ympryd Gwladol. Nid 
yw hyn, mewn un modd, i'w ryfeddu, gani Grist 
ddywedyd mewn modd pendant ac eglur, “Nad 
yw ei frenhiniaeth ef o'r byd hwn,” Ioan xviii. 
96. Crist yw unig Ben yr Eglwys, ac iddo ef yn 
unig, mewn pethau crefyddol, y mae ufydd-dod 
parod ac ewyllysgar ei holl ddeiliaid yn ddyledus. 
“* Eiddo Cesar i Cesar, a'r eiddo Duw i Dduw” 
yw eì archiad pendant iddynt oll, Math. xxii. 21. 
Ond er hyn oll, fel y dywed Mr. Buck, “ Nid 
yw yn ddichonadwy cyfiawnhau y dynion hyny, 
y rhai, yn amser trallod cyhoeddus, pan y mae 
barnedigaeth Duw ar y ddaear, a phan mae ei 
ragluniaeth ef yn ymddangos yn galw am ym- 
ostyngiad, nis mynant ymwrthod ag un radd o'u 
mwyniant anianol, nac ymwadu â hwy eu hunain 
yn y pethau lleiaf; gan mai arfer dynion da yn 
mhob oes, i raddau mwy neu lai, oedd ymostwng 
yn y cyfryw amgylchiadau; a bod rheswm, yn 
gystal a Beibl, yn eglur ddangos fod hyny yn 
ddyledswydd, Math. xix. 15 ; 1 Cor. vii. 5. 

Y mae ympryd crefyddol yn gynwysedig yn 
1. Mewn ymataliad oddiwrth fwyniant amifeil- 
aidd, ac oddiwrth ymborth, gan belled y byddo 
iechyd ac amgylchiadau yn caniatau. 2. Mewn 
addefiad gostyngedig o'n pechodau wrth Dduw, 
gyda gofid a galar am danynt. 3. Mewn arswyd 
difrifol rhag anfoddlonrwydd Duw, ac erfyniad 
gostyngedig arno am droi ymaith ei farnedig- 
aethau. 4. Mewn erfyniadau taerion ar Dduw 
am dywalltiad arnom ni ac eraill o'r cyfryw fen- 
dithion ysbrydol a thymhorol ag a fyddont yn 
angenrheidiol. 

Gellir dadleu rhwymedigaethau y ddyled- 
swydd, yn 1. Oddiwrth yr esiamplau ysgryth- 
yrol lluosog sydd o'r cyflawniad o honi. 2, 
Trwy gasgliadau eglur ac anwadadwy oddiwrth 
yr ysgrythyr. 3. Oddiwrth archiadau dwyfol 
mewn amgylchiadau arbenig, er nad yw y Beibl 
yn ymddangos yn ei gorehymyn fel dyledswydd 
wastadol. 4. Oddiwrth y buddioldeb o honi. 

Dybenion a defnyddioldeb y ddyledswydd 
ydynt y rhai dilynol: Yn 1. Bod yn ddangosiad 
naturiol o'n tristwch. 2. Bod yn gynorthwy i'n 
hymarferiadau crefyddol. 3. Dwyn y corff yn 
gaeth. 4. Bod yn wasanaethgar i haelioni. 

Amgylchiadau yn unig sydd i benderfynu pa 
gan belled a pha cyhyd y dylai dyn ymgadw 
oddiwrth fwyd. Y dyben mawr i'w gadw mewn 
golwg yw ymostyngiad am, ac ymataliad oddi- 
wrth bechod. *'Os,” fel y sylwa Mr. Marshall, 


YMW 


850 


YMW 


““ bydd y meddwl, trwy chwant poenus am ym- 
borth, yn cael ei dynu ymaith oddiwrth y 
gwrthrychau mewn golwg yn y ddyledswydd, 
gwell fyddai bwyta ychydig, fel y gwnaeth Daniel 
ar ei brif ympryd,” Dan. x. 2, 3... Edr. Hunan- 
ymwadiad, Ymataliad, Ymgadwraeth, ; Bennets 
Christ. Orat. Vol. II. p.p. 18, 25; Tillobson's 
Sermons, Ser. 39 ; Simpson's Essay on Fasting ; 
Marshall on Sanct. p.p. 279, 274. 

YMRESYMIAD, (ym-rhesymiaG), y weithred 
o ymresymu, neu o brofi, neu wrthbrofi unrhyw 
fater trwy resymau: y gelfyddyd o arfer y gy- 
neddf o reswm. Cyfarfyddir ag amrywiol engh- 
reifftiau ardderchog o hyn yma yn yr ysgryth- 
yrau santaidd, yn neillduol yn Epistolau Paul. 
Ymresymwr cadarn oedd efe. Edr. ARheswm. 

YMRYSON, (gym-rhysio) anghydfod, anghyt- 
undeb, ymrafael. 

YMSWYN, (ym swyn) yr arferiad babaidd o 
ymgroesi a ffynai gynt yn mysg y Cymry yn 
amseroedd tywyllion Pabyddiaeth, yr hon oedd 
yn gynwysedig yn eu gwaith yn nodi eu tal- 
cenau âg arwydd y groes cyn cychwyn o'u tai 
yn y boreu i daith neu at eu gorchwylion. Ys 
tyrient hyn yn ddyogelwch rhinweddol rhag drwg 
anffawd, ac yn sicrwydd diamheuol o lwyddiant 
ar eu llafur a'u hymdriniaethau. Oddiyma y 
tardd y cyfarchiad gochelgar, Vmswynwch; yr 
hwn a arferir yn gyffredin mewn rhai lleoedd yn 
Nghymru yn y dyddiau hyn, yn neillduol mewn 
rhai parthau o Forganwg. Edr. Ymgroesiad. 

YMWADIAD, (ym-gwadiad) hunan-wadiad, 
yr hwn, ysgatfydd, sydd yn fwy priodol na hun- 
anymwadiad: y weithred orchestol o ymwrthod 
a'r pethau anwylaf a gwerthfawrocaf, (os bydd 
galwad am hyny) er mwyn Duw a chrefydd, 
Math. xvi. 24; Mare viii. 3; Luc ix. 29.. Yn 
wyneb iawn olwg arnom ein hunain, ar Grist, 
ac ar grefydd, [fel yr addas sylwa Mr. Charles] 
yn unig y gwneir hyn. Heb hyn, a chanlyn 
Crist, [fel y dywed yr un awdwr] nis gall neb 
fod yn wir grefyddol; ac â hyn, nid yw y groes 
drymaf yn anhawdd ei chodi nac yn un rhwystr 
ar ffordd yr enaid i ddilyn yr Oen pa le bynag 
yr elo, Dat. xiv. 4... Edr. /Tunan-ymwadiad. 

YMWARED, (ym-gwared,) gollyngdod,rhydd- 
had, iechydwriaeth, cymhorth,dyocelwch, 1 Sam. 
xi.9; Joelii. 32; Obad. 17, “' Y mae trugar- 
edd gyda'r Arglwydd, ac aml ymwared gydag 
ef;” am hyny, ““dysgwylied Israel am yr Ar- 
glwydd,” Ps. cxxx. 7. “ Ymwared sydd oddi- 
wrth yr Arglwydd,” Diar. xxi. 31. _ Edr. Cadw, 
Gwaredigaeth, Iechydwriaeth, Prynedigaeth. 

YMWELIAD, (ym-gweled) cyrchiad at, neu 
y weithred o fyned i weled rhyw berson, neu le, 
mewn ffordd gyfeillgar neu ddialgar, bersonol 
neu swyddol. Y gair gmucxore, episkope, a gyf- 
ieithir ymweliad, a ddynoda arolygiad, Luc xix. 
44; 1 Pedr ii. 12. 

Wrth ymweliadau Duw â dynion yn y bywyd 
hwn y meddylir ei ymdriniaethau â hwynt yn 
ffordd ei ragluniaeth a'i ras; ac y maent i'w 
hystyried naill ai yn dymhorol neu ysbrydol— 
yn drugarog neu farnol, yn gyffredinol neu neill- 
duol, ac yn ddirgelaidd neu gyhoeddus. Ym- 
wcliadau tymhorol Duw & dynion ydynt ei ym- 
driniaethau â hwynt yn ei ragluniaeth, trwy ba 
ïal y mae yn cyfranu iddynt, neu yn atal oddi- 


wrthynt gysuron bywyd. Ymweliadau ysbrydol 
Duw â dynion ydynt ei ymdriniaethau â'u medd- 
yliau, trwy ei air a'i Ysbryd, gyda golwg ar eu 
dedwyddweh tragywyddol. Y rhai blaenafydynt 
yn fwyaf uniongyrchol yn dâl perthynas â'u 
cyrff, a'r rhai olaf â'u heneidiau. Gellir dy- 
wedyd fod y ddau fath ymweliadau hyn naill ai 
yn drugarog neu yn farnol, yn gyffredinol neu 
neillduol, ac yn gyhoeddus neu ddirgel. Y 
maent yn drugarog pan yn diwallu ein hangen- 
ion, ac yn farmol pan yn cynwys cerydd am 
feiau : yn gyffredinol pan y mae y cyffredinol- 
rwydd yn wrthrychau o honynt, ac yn neillduol 
pan yn cael eu cyfyngu i ryw leoedd ac amserau, 
ac at rai personau: yn gyhoeddus pan y mae 
pawb yn eu canfod; ac yn ddirgel pan nad oes 
ond Duw a'u gwrthrychau yn gwybod am dan- 
ynt. “ Dydd neu amser ymweliad dynion,” yw 
y dydd, neu yr amser y byddo yr Arglwydd yn 
danfon rhyw genhadau neu genadwri neillduol 
atynt, naill aì yn ei ragluniaethneu ei ras; y 
dydd y byddo yn dwyn oddiamgylch ryw waith 
mawr yn eu mysg, naill ai mewn ffordd o dru- 
garedd neu mewn ffordd o farn; a'r amser y 
byddo yn ymryson trwy ei ragluniaethau, ac yn 
neillduol trwy ei air a'i Ysbryd â'u meddyliau. 
Y mae o bwys mawr iddynt i “adnabod” y 
dydd, neu yr amser hwn; canys y mae Duw yn 
dysgwyl hyny oddiwrthynt. Y mae gogoniant 
Duw, a'u dyogelwch a'u dedwyddwch hwythau, 
yn ymddibynu ar eu gwaith yn gwneyd hyny. 
Nid yw y dydd na'r amser hwn i barhau o hyd ; 
ac wedi iddo ddarfod, ni cheir ail gynyg arno 
mwyach. Y mae ei adnabod yn cynwys sylwi 
ayvno, ei werthfawrogi, a'i iawn-ddefnyddio. 
Ymweled a'r cleifion, tlodion, carcharorion, 
a'r adfydus, sydd ddyledswydd foesol a_chref- 
yddol, orphwysedig ar holl ddysgyblion yr Ar- 
glwydd [esu Grist, yn neillduol swyddogion 
eglwysig, henuriaid a diaconiaid, Math. xxiv. 
91—46.A'Gt. WL. l— lapocu 2 UO 


. Y mae gogoniant Duw, anrhydedd a llwyddiant 


crefydd yn y byd, yn nghyd a defnyddioldeb 
Cristionogion cyhoedd ac anghyhoedd yn ymddi- 
bynu i raddau mawr ar y cyflawniad doeth, 
ffyddlon, ac effeithiol o honi. Dyben blaenaf yr 
ymweliad a ddylai fod lleshad ysbrydol a thra- 
gywyddol ei gwrthrychau. Yn nesaf at hyny, 
dylid golygu eu hangenion a'u cysur tymhorol 
ac amgylchiadol. Dylid gwneyd hyn yn wasan- 
naethgar ac arweiniol i'r peth blaenaf. Ond 
peth penaf y dylid cyrchu ato yn hyn yn gystal'a 
phethau eraill yw gogoniant mynegol Duw. 

I'r dyben i sicrhau y gwrthrychau ardderchog 
hyn, bydd yn gwbl angenrheidiol i'r ymwelwr 
i'w hystyried yn ei holl amgylchiadau—holi ei 
hun yn mherthynasi ansawdd ei egwyddorion 
yn y cyflawniad o'r ddyledswydd—taer-erfyn 
cyfarwyddiadau a chynorthwyon yr Ysbryd Glan 
i'w chyflawni yn effeithiol a diesgeulus, ac am ei 
fendith ar ei ymdrechion. I'r dybenion hyn, 
dylai yr ymweliad fod yn l. Yn dymhoraidd a 
phrydlon. [I'r dyben hyn, gofaler danfon am y 
gweinidog yn brydlon, sef nid pan y byddo y claf 
yn dyoddef poenau marwolaeth, (yr hyn yw yr 
amgylchiad yn rhy aml), ond cyn i'w glefyd 
fyned yn rhy bell; canys pan y byddo yr enaid 
yn derfysglyd ac annyben trwy rym y dolur, ac 


YMY 


angeu yn dechreu syllu yn ei lygaid, nid oes 
fawr sail i obeithio y bydd yr ymweliad o les 
ìddo. Pa fodd y gall gweinyddiad rheolaidd 
gymeryd llepan y mae y gwrthrych wedi ei or- 
lenwi â phoen ?__ Pa fodd y gellir dysgwyl iddo 
gyffesu ei bechodau pan y mae ei dafod yn floesg, 


a'i gof yn pallu?” Pa fodd. y gall dderbyn lles | 


trwy weddïau nad yw yn medru sylwi arnynt? 
Neu, pa fodd y mae yn ddichonadwy iddo ddcr- 
byn cysur ac adeiladaeth oddiwrth addysgiadau 
a cbynghorion nad yw yn gallu talu un ystyr- 
iaethiddynt? Dengys hyn yr angenrheidrwydd 
o fod yr ymweliad yn dymhoraidd a phrydlon. 
2. Yn ddoeth ac addas. Nid yr un pethau a 
ddylid eu dywedyd wrth bob un, nac wrth yr un 
bob amser. Bydd un yn galw am argyhoedd- 
iad, ac un arall am gysur; un am addysg, a'r 


; dall am gyfarwyddyd. Weithiau bydd cyffroi 
“ yr ofnau yn angenrheidiol; a phrydiau eraill eu 


. digaloni. 
_ gwin iddynt. 


Y 
V 


symud ymaith, a'u gwasgaru. Weithiau bydd 


— yn angenrheidiol rhybuddio y claf rhag rhyfyg 


a gau obaith; brydiau eraill rhag anobeithio a 
Weithiau bydd agor ei glwyfau yn 
angenrheidiol; a phrydiau eraill, tywallt olew a 
Bydd yn' angenrheidiol weithiau 
gofalu fod yv ymweliad yn fyr; ac ar droau 
eraill, ei barhau yn hwy, yn ol fel y byddo sef- 


yllfa y claf yn rhoddi, a'i angen yn galw. Deng- 


ys hyn fod doethineb ac ymbwyll yn gwbl ang- 
enrheidiol yn yr ymwelwr. 9. Yn dirion, serch- 
iadol, a chydymdeimladol. 4. Yn ddiesgeulus 
amypnych. 5. Yn anmmhleidiol, neu ddiwahan- 
iaeth, pyda golwg ar bob gradd a sefyllfa, Dylid 


cofio fod enaid y tlawd yr un mor werthfawr ag. 


enaid y cyfoethog; ac yn fynych fod sefyllfa y 
blaenaf yn galw am fwy o sylw, gofal, ac ym- 
drech na'r olaf. 

Ymweliadau hefyd ydynt i'w hystyried yn 
gyfeillgar neu swyddol, ac achlysurol neu sef- 
ydlog. Ymweliadau cyfeillgar yw ymweliadau 
cyfeillion a'u gilydd. Ymweliadau swyddol yw 
ymweliadau gweinidogion â'u pobl, neu esgobion 
â'u hesgobaethau, &c. Y mae y rhai hyn yn 
achlysurol neu sefydlog, fel y byddo yr achos 
yn galw, neu yr amgylchiad yn dygwydd. Ym- 
weliad sefydlog esgobion talaethol Prydain 
Fawr â'u hesgobaethau, sydd dair blynyddol, 
Edrych /sgob. 

YMWYBODAETH, (ym-gwybodaeth,) y wy- 
bodaeth sydd genym o'r hyn sydd yn cymeryd 
lle ynom ein hunain o barth ein meddyliau, 
tueddiadau, teimladau, &c. Y mae dirfawr wa- 
haniaeth rhwng ymwybodaeth a chydwybod. 
Ymwybodaeth a gyfyngir ìi weithrediadau y me- 
ddwl; ac nid ydyw amgen yr hunan-wybodaeth 
anwahanol gysylltiedig a phob meddwl ac ys- 
gogiad gwirfoddol o eiddo yr enaid; ond cyd- 
wybod sydd yn golygu yr holl weithrediadau 
moesol, yn gystal allanol amewnol. Ymwybod- 
aeth yw y wybodaeîih o hanfodiad gweithrediad- 
au; ond cydwybod yw yr wybodaeth o'n han- 
sawdd foesol. Edr. Cydwybod. 

YMYSGAROEDD, (ym-ysgar,) yn briodol, 
y coluddion, neu ranau tumewnol dyn ac anifail; 
y rhai, tebygol, a clwir felly, herwydd eu bod 
yn ysgar ac yn gwahanu yr ymborth. 

Yn gyffelybiaethol, y mae ymysgaroedd yn 
dynodi tosturiaethau, neu drugareddau; her- 


861 


YNF 


wydd mai yr ymysgaroedd yw eu heisteddle; a 
bod yr ymysgaroedd yn cyffroi mewn canlyniad 
iddynt, Gen. xv. 4; 1 Bren.iii. 26; Galar. i. 
20; 2 Cor. vi. 12. Edr. Cymwynasgarwch, Tost- 
uri, Trugaredd. 

YMYRAETH, (ym-gyru,) y weithredo drafod, 
neu o ymhela ârhywbeth ; yn neillduol â mater-— 
ion rhai eraill, heb alwad nac achos. 

“ Pob ffol, (medd Selyf,) a fyn ymyraeth," 
Diar. xx. 3.. Gwr esgeulus o'i ddyledswyddau 
ei hun yw'r ffol; herwydd hyny, y mae yn ym- 
yraeth â materion rhai eraill, gan feio arnynt 
o'u plegyd. Ymddygiad ynfyd a ffiaidd, yn 
tueddu at derfysg ac ymryson yw hwn; ac her- 
wydd hyny gwaherddir ef, 1 Pedr iv. 15. 

YNAD, Cald. sys, Dina; Heb. »1, Daian, 
Barnwr, neu Frawdwr. Ysgrifenid y gair gynt 
Yngnad, a dywedir ei fod yn gyffelybiaethol yn 
arwyddo Call, Doeth. 

YNCIL, (yn, neu en, a cil,) gwrthgiliad, my- 
nediad ymaith, neu ymadawiad; y weithred o 
encilio, neu ffoi ymaith. Edrych Gwrthgiliad, 

'madawiad. 

YNCILWYR, (yn-cilwyr,) encilwyr, gwrth- 
gilwyr, ymneillduwyr. Edr. Encilwyr, Gwrth- 
gilwyr, Ymneillduwyr. 

YNFYD, (yn-mud,) gwallgofddyn, neu ddyn 
heb feddiant o'i reswm. Rhoddir yr enw hwn 
yn aml yn yr ysgrythyr ar yr annuwiol, herwydd 
ei fod yn ymddwyn yn wrthwyneb i reswm, trwy 
ymddiried i'w galon ei hun, troseddu deddfau 
Duw, a dewis pethau gwaelion, diwerth, ac am- 
serol, o flaen pethau sylweddol, dwyfol, a thra- 
gywyddol. 

O'r bumed i'r unfed ganrif ar bymtheg, yr 
oedd gwyl yn cael eì chadw yn amrywiol barth- 
au Ewrop, gan wyrllen a gwyr lleyg, yr hon a 
gyfenwid “ Gwyl yr Ynfydion;” yn yr hon y 
cyflawnid y defodau mwyaf disynwyr, a'r hon 
oedd yn un o'r pethau hynotaf yn hanes dynol- 
ryw. Gellir ei hystyried yn efelychiad o'r Sa- 
turnalia, neu y gwyliau paganaidd ; ac fel hwy- 
thau cynhelid hi yn Rhagfyr. Y diwrnod penaf 
oedd dydd y Gwirioniaid, neu y dydd cyntaf o'r 
flwyddyn; ond yr oedd yr wyl yn parhau o'r 
Nadolig hyd y Sabbath olaf yn Ystwyll. Ar 
ddechreu yr wyl, bechgyn y côr, ac ysgolheig- 
ion eglwysig ieuainc, yn unig a chwareuent y 
rhan benaf ynddi; ond yn ganlynol i hyny bydd- 
ai holl is swyddogion yr eglwys yn uno yn y 
gorchwyl, tra yr oedd yr esgob, yr offeiriaid pen- 
af, a'r canoniaid yn gwneydi fyny y gynulleidfa. 
Y bobl ieuainc, y rhai a gyfansoddent y prif 
weithredwyr, a ddewisent esgob, neu archesgob 
yr Ynfydion, fel y galwent ef, o'u plith eu hun- 
ain; yr hwn a gysegrent trwy amryw ddefodau 
dirmygus, yn mhrif eglwys y lle. Cymerai y 
swyddog hwn eisteddle arferedig yr esgob, ac 
yna gorchymynai gyflawni gwasanaeth yr offer- 
en, yn niffvg iddo ddewis darllen y gweddiau ei 
hun, a rhoddi ei fendith i'r bobl, Yn ysbaid yr 
amser hwn, y prif weithredwyr wedi eu gwisgo 
â gwahanol fisyrnau, (mas^s,) yn nghyd a gor- 
chuddion eraill, a ganent ganeuon gwageddol, a 
ddawnsient, ac a gyflawnent amrywiol ystranc- 
iau ynfyd eraill, yn yr eglwys. _ Yr arferion an- 
weddus hyn a gawsant eu condemnio gan babau 
a chymanfaoedd, a'u gwahardd gan y Sorboune, 

50 


YSB 


862 


YSB 


yn y flwyddyn 1444; ond eto parhasant i gael 
eu hamddiffyn mewn modd gwrol, hyd amser y 
diwygiad oddiwrth Babyddiaeth, pan y gorfu 
arnynt roddi ffordd i oleuni tanbeidiol yr 
efengyl. 

YNFYDRWYDD, (ynfyd,) yn 1. Gorphwyll- 
dra, neu ddiffyg dealldwriaeth. 2. Y weithred 
o ymadael â'r ífordd uniawn, gan nad pa un ai 
trwy wendid dealldwriaeth, neu ynte trwy ddiffyg 
gofal ac ymbwyll y byddo iddo gymerydlle, 3, 
Unrhyw ymddygiad ffol ac anghall. 4. Unrhyw 
bechod ; yn neillduol eilunaddoliaeth, Ps.lxxxv. 
8. 5. Tymer ddrwg, Luc vi. 11; 2. Pedr ii. 16. 
Edr. Ffolineb. 

YNILL, (yn-nill,) budd, elw, mantais. 
Enill. 

YNYD, Llad. Initum, Dechreuad: Dechreu- 
ad y Grawys. 

“Mawrth Ynyd,” y dydd Mawrth o flaen 
“ Mercher y Lludw.” Yn oesoedd tywyllion 
Pabyddiaeth, byddai ein hynafiaid yn tyru i'r 
Llanau plwyfol ar y diwrnod hwn, ir dyben i 
gyfaddef eu pechodau, ac i gael gollyngdod 
oddiwrthynt gan yr offeiriad. Cyflawnir eto 
amryw ddefodau gweigion a choelgrefyddol ar y 
diwrnod hwn, mewn rhai lleoedd yn Nghymru ; 
a gellir dywedyd fod cyfarchiad Paul i'r Galat- 
iaid yn rhy berthynasol i amrywiol o drigolion 
ein gwlad oleuwych ni; sef, “Cadw yr ydych 
ddiwrnodau, a misoedd, ac amseroedd, a blyn- 
yddoedd. Y mae arnaf ofn am danoch, rhag 
darfod i mi boeni wrthych yn ofer.” 

YSBLEDDACH, (ys-blawdd,) chwareu, difyr- 
wch, digrifwch. Edr. Difyrwch, Digrifwch. 

YSBONCWYR, (ysbonc,) enw o wawd, a_ gy- 
mhwysir at ddynion gwresog yn mhlith amryw- 
iol bleidiau crefyddol yn Kentucky, a gwahanol 
barthau America, herwydd yr arferent lamu, 
neidio, ac ysboncio, wrth addoli. 

O gylch y flwyddyn 1799, cymerodd adfyw- 
iad grymus le yn mhlith yr amrywiol bleidiau 
crefyddol yn Kentucky, ac amryw barthau eraill 
o America; pryd y dechreuasant gynal Gwer- 
syll Gyfarfodydd, (Camp JMeetings,) yn y rhai 
yr arweiniwyd amryw yn eu brwdfrydedd i 
wneuthur ystumiau anolygus arnynt eu hunain, 
ac i gyflawni llawer o arferion ofer, diles, hollol 
annheilwng o symlrwydd yr efengyl; yn mhlith 
eraill, i syrthio i lawr ar y ddaear; i ymdreiglo, 
dawnsio, ac ysboncio. Yr hynotaf o'r rhai hyn 
yn ddiau oedd yr olaf. Dywedir mai yn y pen 
yn gyffredin y dechreuai'r ysgogiad, ac y bydd- 
ai hwnw yn symud yn ol ac yn mlaen, o'r naill 
ochr i'r llall yn y modd cyflymaf; a pha fwyaf 
yr ymdrechai y deiliad i ymatal, mai mwyaf 
cyflym yv ysgogai, ac mai mwyaf oll y cynhydd- 
ai ei ddirdyniadau, 

Yr oedd rhyw beth hollol amnirnadwy yn y 
gweithrediad dan sylw, medd haneswyr. Ar y 
cyntaf, dynion dan wasgfa yn mherthynas i'w 
eyflwr, yn unig oeddynt yn ddeilaid o hono, 
Ond o'r diwedd daeth eraill i'w brofi; ïe, ym- 
ddangosai fel math o haint gewynaidd; yn cael 
ei gyfranu o'r naill i'r llall, mewn dull cydoddef- 
ol. Ymae y Dr. Evans, yn ei Fras-ddarlun o 
Bleidiau y Byd Cristionogol, ar sail tystiolaeth 
gweinidog credadwy, perthynol i'r Bedyddwyr 
Neillduol, yr hwn a ysgrifenodd hanes y pleid- 


Edr. 


iau Americaidd, yn adrodd am weinidog Henur- 
iadyddol, wedi clywed am gynulleidfa o'i frodyr, 
a berchid yn fawr ganddo, wedi eì chymeryd 
gan yr haint, a benderfynodd fyned i ymresymu 
â hwynt gyda golwg ar eu meddyginiaethu; ond 
tra yr oedd yn cyflawni eì lafur cariad, cymerodd 
yr haint afael ynddo, a dechreuodd ystumio yn 
y cyffelyb fodd ei hun. Ar ei ddychweliad ad- 
ref, ei bobl a ymgasglasant ato i'r dyben i glyw- 
ed hanes canlyniad ei ymweliad. Tra y darlun- 
iaiiddynt yr olygfa a gafodd, cymerodd y cyn- 
hyrfiad afael yn ddisymwth ynddo; ac y mae 
ein hanesydd yn sicrhau i'r holl wyddfodolion 
gyfranogi o'r un peth! 

Ar y cyfan, dywed yr adroddwr i adfywiad 
grymus gymeryd lle yn Kentucky yn yr amser 
rhag-grybwylledig. Ond tua'i derfyniad, cyfod- 
odd rhes o ddynion i fyny, y rhai a chwenych- 
ent ei ddwyn yn mlaen yn mhellach nag yr 
oedd yr Arglwydd wedi gwneyd. Yn mhlith y 
rhai hyn yn benaf yr ymddangosodd yr ysíranc- 
iau rhag-grybwylledig. Argyhoeddwyd rhai o 
honynt o'u camsyniad, a dychwelasant at syml- 
rwydd yr efengyl. Ond llawer o honynt a gof- 
leidiasant wahanol gyfeiliornadau; ac amryw 
eraill a droisant yn Ysgydwyr Owaceraidd. Yn 
mhlith y blaenaf o goleddwyr y rhagddyweded- 
ig arferion, yr oedd Richard M'Nemar, gweini- 
dog Henuriadyddol o gryn enwogrwydd; yr 
hwn hefyd oedd y cyntaf a drodd at yr Ysgyd- 
wyr. Wedi uno â'r frawdoliaeth ddawnsiol, bei- 
odd ei frodyr herwydd aros yn fyr o berffeith- 
rwydd. Yr arferion hyn, ebe fe, ydynt yn arwain 
i ysgydwaeth; ac yr oedd y rhan amlaf o'r rhai 
a gawsant olwg arnynt, yn hollol o'r un farn 
ag ef ar y mater. 

Yn flaenorol i hyn, amrywiol o weinidogion 
Henuriadyddol a ymneillduasant oddiwrth eu 
brodyr, gau ffurfio Henuriaeth newydd, dan yr 
enw MHenuriaeth Springfield, ac ymwrthod â 
llywodraeth yr eglwys Henuriadaethol. Y rhai 
hyn a wnaethant ryw gyfnewidiad bron yn mhob 
dosbarth o Henuriadaeth, er iddynt, yr un pryd, 
gadw rhyw gymaint o'i ffurf. O'r diwedd, pen- 
derfynasant ymwrthod â phob peth perthynol 
iddi, a gwnaethant ei “ Llythyr Cymun Di- 
weddaf,” fel y canlyn :— 

““ Henuriadaeth Springfield, yn eistedd yn 
Cane Ridge, yn swydd Bourbon, trwy diriondeb 
Rbagluniaeth, yn mwynhau gradd helaethach 
na chyffredin o iechyd corfforol, ac yn feunydd- 
iol yn cynyddu mewn nerth a maintioli; ac yn 
mwynhau perffaith iachusrwydd a thawelwch 
meddwl. Ond yn gwybod fod pob corff dirprwy- 
ol wedi ei osod i farw unwaith, ac yn ystyriol fod 
bywyd pob corff o'r fath yn dra ansicr, ydym yn 
gwneuthur ein hewyllys a'n testament diweddaf, 
yn y dull a'r ffurf a ganlyn: h. y.— 

IMPRIMUS, Yr ydym yn ewyllysio fod i'r 
corff' hwn farw, ymddatod, a suddo i undeb a 
chorff Crist yn gyffredinol; canys nid oes ond 
un corff, ac un ysbryd, megys ag i'n galwyd yn 
un gobaith ein galwedigaeth. 

“ Yr ydym yn ewyllysiofod i'n henw gwahan- 
iaethol, a'i deitl Parchedig gael eu hangofio; fel 
na byddo ond un Arglwydd ar etifeddiaeth Duw, 
a'i enw yn un. 

“* Yr ydym yn ewyllysio fod i'n gallu i wneyd 


YSG 


863 


YSG 


cyfreithiau er llywyddiad yr eglwys, ac i'w gosod 
mewn grym trwy awdurdod ddirprwyol, beidio 
dros byth ; fel y byddo i'r bobl gael ffordd rydd 
at y Beibl, ac y byddo iddynt fabwysiadu deddf 
ysbryd y bywyd yn Nghrist Iesu. 

“ Yr ydym yn ewyllysio o hyn allan, fod i 
ymgeiswyr am y weinidogaeth efengylaidd fyfyr- 
Ío yr ysgrythyrau santaidd gyda gweddi daer, 
a bod iddynt gael trwydded (icense, ) gan Dduw, 
i bregethu yr efengyl syml, &c. 

“* Yr ydym yn ewyllysio fod i eglwys Crist 
arddelwi ei hawl “gynhenid i lywodraeth 
fewnol, &c. 

“' Yr ydym yn ewyllysio fod ìi bob eglwys ar. 
benig, fel corff, yn cael ei gynhyrfu gan yr un 
Ysbryd, i ddewis eì phregethwr ei hun, ac i'w 
gynal ag offrwm gwirfoddol, &c. 

“ Yr ;ydym yn ewyllysio fod i'r bobl o hyn 
allan gymeryd y Beibl fel eu hunig arweinydd 
: anffaeledig i'r nef; a bod i gynifer ag sydd wedi 
— Cwympo allan â llyfrau eraill sydd yn sefyll 

mewn cydgais âc ef, at eu rhyddid, os ewyllys- 


— dant,i'w taflu yn tan; canys gwell yw myned 


i'r bywyd âg un llyfr, nag â llawer i gael ein 
taflu i uffern. 

““ Yr ydym yn ewyllysio fod ìi weinidogion a 
“ phobl feithrin ysbryd o gydoddefiad; gweddio 
—> mwy, a dadleu llai, &e. 

“ “Yr ydym yn ewyllysio fod i'n holl frawdol 
gyrff ddarllen eu Beiblau yn ofalus, fel y gwelont 
yno eu tynged benderfynedig, ac y byddoiddynt 
barotoi erbyn marwolaeth, cyn iddi fyned yn 
rhy ddiweddar.” 

HENURIADYDDIAETH SPRINGFIELD, 

Mehefŷn 28, 1804. 

Y cyfryw oedd eu Llythyr Cymun Diweddaf; 
a phe cadwasent at ei egwyddorion, diameu y 
buasai pob peth yn dda. Ond ysywaeth ! nid 
felly y bu ; canys fel y crybwyllwyd, unodd am- 
ryw o honynt â'r Ysgydwyr; a'r lleill a gofleid- 
iasant wahanol gyfeiliornadau; ac yn awr y 
maent wedi gorphwys ar wastadedd Sosiniaeth, 
neu Ddyndodaeth. Edr. Cristionogaeth, 

YSGAFNDER, (ysgafn,) annifrifwch; y 
gwrthwynebi ddifrifwch a sobrwydd efengyl- 
aidd, dr. Cellwair, Coegddigrifwch. 

YSGAR, neu YSGARIAETH, y weithred o 
ysgaru, neu y cyflwr o fod ar wahan. 

Cymhwysir y gair hwn yn gyffredin, at ddi- 
ddymiad y cyfamod priodasol, neu doriad y ber- 
thynas rhwng gwr a gwraig, yn flaenorol i'w 
therfyniad trwy weinidogaeth angeu. 

Sonir am ddau fath, neu ddwy radd o ysgar- 
iaeth; yn 1, Ysgariaeth a mensa et thoro, hyny 
yw, oddiwrth y bwrdd a'r gwely. Yn y cyfryw 
amgylchiad, trefnir cynaliaeth addas i'r wraig o 
feddianau ei gwr. 2. Ysgariaeth a vinculo ma 
irimonii, hyny yw, oddiwrth y rhwymau priod- 
asol; yr hwn mewn ystyr gaeth a phriodol yw 
yr unig ysgariaeth, Y mae hwn yn cymeryd 
Ìle, naill ai mewn canlyniad i feiusrwydd, megys 
yn achos godineb, neu trwy ryw rwystr hanfodol 
arall; megys cydwaedoliaeth, neu berthynas o 
fewn cylch y graddau gwaharddedig, rhag-gyt- 
undeb, anallu, &c., o ba rwystrau y mae y gyf- 
raith ganonaidd yn caniatau nid amgen pedwar 


ia dderbyn yn ol yn unig yr hyn a ddygwyd gan- 


ddi, Y dedfrydau hyny sydd yn rhyddhau y 
pleidiau a vinculo matrimonii, yn aehos anadd- 
fedrwydd oedran, gwendid, cydwaedoliaeth o 
fewn y cyleh gwaharddedig, rhag-briodas, neu 
ddiffyg cydsyniad gofynedig rhieni, neu warch- 
odwyr, yn briodol nid ydynt yn ddiddymiadau y 
cyfamod priodasol, eithr hysbysiadau cyfreith- 
iol na fu priodas erioed yn bod yn y cyfryw am- 
gylchiadau ; gan fod hanfodiad y cyfryw rwystr 
ar amser y briodas, yn gwneyd y cyfamod yn 
ddiddym. Heblaw hyny, y mae y ddefod ei 
hun yn cynwys eithriad i'r cyfryw rwystrau, 

Yrheol Fosenaidd gyda golwg ar ysgariaeth, 
ydoedd fel y canlyn :—'“ Pan gymero gwr wraig, 
a'i phriodi, yna oni chaiff hi ffafr yn eì olwg ef, o 
achos iddo gael rhyw aflendid ynddi; ysgrifened 
iddi lythyr ysgar, a rhodded yn ci llaw hi, a 
gollynged hì ymaitho'i dy. _ Pan elo hi allan o'i 
dy ef, a bod yn eiddo gwr arall, os ei gwr di- 
weddaf a'i casha hi, ac a ysgrifena lythyr ysgar 
iddi, ac a'i rhydd yn ei llaw hi, ac a'i gollwng 
hi o'i dy; neu os bydd marw y gwr diweddaf a'r 
cymerodd hi yn wraig iddo, ni ddichon ei phriod 
cyntaf ei chymeryd hi yn wraig iddo, wedi iddi 
ymhalogi; canys ffieidd-dra yw hyny o flaen yr 
Arglwydd; ac na wna i'r wlad bechu, yr hon & 
rydd yr Arglwydd i ti yn etifeddiaeth,” Deut. 
xxiv. 1—4â, 

Esbonwyr ydyntynamrywio ynfawr yn eu barn 
yn nghylch ystyr y geiriau, “' O achos iddo gael 
rhyw aflendid ynddi,” neu yn ol yr Hebraeg, 
““ rhyw achos o noethni ynddi.” Ysgol Shamma, 
yr hwn oedd yn byw ychydig o flaen ymddang- 
osiad ein Iachawdwr, a ddysgai fod yr ymadrodd 
yn dynodi rhyw weithred wir waradwyddus, 
ae anghydweddol â diweirdeb. Ond y gwrth- 
wyneb, ysgol Hillel, dysgybl Shamma, a ddysg- 
ai fod rhesymau bychain yn cyfreithloni ysgar- 
iaeth ; megys anghyfarwydd-deb y wraig mewn 
cogyddiaeth, neu fod y gwr yn caru rhyw fenyw 
arall yn well. Yr oedd Akiba, Rabbi enwog 
arall, yn esbonio y geiriau yn llawer mwy rhydd 
eilwaith na Hillel, gan ei fod yn golygu yr ym- 
adrodd, '* oni chaiff hi ffafr yn ei olwg ef,” fel 
yn cynwys y rheswm cyntaf dros ysgariaeth; 
a'r ymadrodd, “ os bydd iddo gael rhyw aflendid 
ynddi,” fel yn cynwys yr ail reswm. Y mae 
Josephus a Philo yn dangos yn eglur, fod yr 
Iuddewon yn arfer ysgariaeth yn eu hamser 
hwy yn yr amgylchiadau mwyaf dibwys. 
Bod y bPhariseaid yn golygu y caniatad 
Mosenaidd yn yr ystyr rydd rag-grybwylledig, 
a ymddengys oddiwrth eu gwaith yn gofyn i 
Grist, Math. xix. 3, “ Ai cyfreithlon i wr ysgar 
a'i wraig am bob achos?” Mewn atebiad iddynt 
cyfeiriodd ein Iachawdwr hwynt at sefydliad 
cyntefig priodas, gan arwyddo fod y cyfryw ys- 
gariaeth yn drosedd o'r ddeddf foesol, ac her- 
wydd hyny yn bechod yn erbyn Duw. Mewn 
lle arall y mae yn cyfyngu ysgariaeth ìi achos 
godineb yn unig; gan ddywedyd, “ Pwy bynag 
a ollyngo ymaith ei wraig ond o achos godineb, 
sydd yn peri iddi wneuthur godineb; a phwy 
bynag a briodo yr hon a ysgarwyd, y mae efe 
yn gwneuthur godineb,” Math.v. 82, Y mae 
y geiriau hyn o ciddo ein Prynwr wedi cael eu 


arddeg. Yn y cyfryw amgylehiadau, y wraig | hesboniommcwn gwahanol ffyrdd; ond yr esbon- 


YSG 


864 


YSG 


iad goreu, a mwyaf cyffredinol arnynt, yw yr un 
gydd yn eu cymeryd yn eu Aystyr lythyrenol. 

Y mae y diweddar Dr, Paley yn sylwi, her- 
wydd rhesymau o gyfaddasrwydd lleawl, fod 
cyfraith Moses yn caniatau i'r Iuddew ollwng 
ymaith ei wraig ; ond pa un aì ar unrhyw achos, 
neu ar ba achos, nid yw esbonwyr yn cytuno. 
Y mae Crist, gorchymynion crefydd yr hwn 
ydynt yn fwy cyffredinol ddefnyddiol, yn di- 
ddymu y caniatad a roddodd i'r Iuddewon her- 
wydd caledrwydd eu calonau, gan sefydlu cyf- 
raith newydd, yr hon o hyny allan sydd yn cy- 
fyngu achosion ysgariaeth i edineb yn unig, 
Math. xix. 9. Dichon achosion llai gyfiawnhau 
ymadawiad gwr a gwraig, er na fyddont yn aw- 
durdodi y cyfryw i ddiddymiad o'r cyfamod pri- 
odasol,agafyddoyngadaelunohonyntateiryddid 
ibriodiun arall; canys yn y cyfryw ryddid y 
mae y peryg] a'r niwaid o ysgariaethau, yn ben- 
af, yn gynwysedig. Y mae cyfraith ein gwlad 
ni, mewn cydweddiad â gorchymyn Crist, yn 
cyfyngu diadymiad y cyfamod priodasol yn unig 
i achos godineb yn y wraig; ac hyd yn nod yn 
yr achos hwnw ni ddichon ysgariaeth gymeryd 
lle ond trwy weithred Seneddol wedi ei sylfaenu 
ay ddedfryd flaenorol mewn llys ysbrydol, yn 
nghyd a dedfryd yn erbyn y troseddwr yn y llys 
gwladol. Y gweithredoedd hyn mewn cysyllt- 
iad a'u gilydd, ydynt yn gwneyd i fyny ym- 
chwil mor gyflawn i'r achwyniad ag y mae yn 
alluadwy i unrhyw achos ei gael. 

Yn mhlith yr Iuddewon y mae ysgariadau 
wedi dyfod yn llai cyffredin trwy eu gwasgar- 
iad yn mhlith Cenhedloedd, y rhai ni chaniatant 
ddiddymiad priodas ar achosion dibwys; ond 
eto, y maent yn cymeryd lle yn eu plith hwy o 
byd. I'r dyben i ragfiaenu yr Iuddewon i gam- 
ddefnyddio eu rhyddid ar y pen hwn, y mae y 
Rabbiaid yn sefydlu amryw ffurfiau, y rhai 
ydynt yn arddelwi cryn amser i'w chyflawni, 
ac felly, yn cynysgaeddu y pleidiau mewn dadl 
â chyfleusdra i ymheddychu. Pan na fyddo 
un gobaith am gymod, y mae gwraig, dyn 
byddar, neu nodiadur, yn tynu llythyr ysgar. 
Y mae yn ei ysgrifenu yn ngwydd un neu 


ychwaneg o Rabbiaid, ar groen llinelledig, yn | 


cynwys yn unig ddeuddeg o linellau, mewn llyth- 
yrenau pedair-onglog; ac y mae amryw o bethau 
arbenig, dibwys, yn cael eu cyflawni, yn gystal 
yn ffurf y llythyrenau, y dull o ysgrifenu, ac 


yn enwau a chyfenwau y gwr a'r wraig. Heb- | 


law hyny, ni chaniateir i'r ysgrifenydd, y Rab- 
biaid, na'r tystion, fod yn berthynasau i'r gwr 
na'r wraig, nac i'w gilydd, Sylwedd y llythyr 
hwn, yr hwn a gyfenwir ganddynt Chelh, sydd 
fel y canlyn :—Âr y cyfryw ddydd, mis, blwydd- 
yn, ac yn y cyfryw le, Myfi, E. ydwyf yn wir- 
foddol yn dy ysgaru, dy ollwng- ymaith, ac yn 
dy adferu di i'th ryddid blaenorol, ïe, tydi F. yr 
hon hyd yn hyn oeddit fy ngwraig i, ac yr wyf 
yn caniatau ifiryddid i briodi y sawl a ewyll- 
ysiot.” Wedi ysgrifenu y llythyr, y gwr a holir 
yn fanwl gan y Rabbi, a yw efe yn gweithredu 
o wirfoddol yn y weithred o ysgaru ei wraig, 

r Iuddewon a ymdrechant fod yn nghyd ar y 
eyfryw amgylchiad, o leiaf ddeg o bersonau 
heblaw y ddau dyst a arwyddent y llythyr Nr 
ddau arall a arwyddent y dyddiad, Os bydd y 


| a fyno. 


Rabbi yn cael y gwr yn hollol benderfynol, ef? 
a orchymyn i'r wraig agor eì dwylaw, a'u 
gosod wrth eu gilydd, i'r dyben i dderbyn y 
weithred, rhag iddi gwympo i'r llawr. Yn gan- 
lynol, y Rabbi a rydd ocheliad i'r wraig i beidio 
a phriodi dros dri mis, rhag dygwydd ei bod yn 
feichiog. O hyn allan, nid cyfreithlon i'r gwr 
a'r wraig fod yn nghyd yn ddirgel mewn un lle; 
ac y mae yn gyfreithlon i'r naill a'r llall o honynt 
briodi drachefn. 

Yn mysg yr Iuddewon, gall merch o dan ddeg 
oed, wedi ei dyweddio i wr, os dygwydd i'w gwr 
brofi yn annerbyniol ganddi, gael ei rhyddhau 
oddiwrth ei rhwymedigaethau iddo, un pryd cyn 
ei bod wedi cyrhaeddyd deuddeng mlwydd a di- 
wrnod oed; sef yr amser y cyfrifir ei bod yn 
wraig. Yn y cyfryw amgylchiad, y mae yn 
hysbysu ei hanewyllysgarwch i gymeryd y cyf- 
ryw berson yn wr; gan alw dau dyst o'r hys- 
bysiad, y rhai a'i cadarnhant ef mewn ysgrifen ; 
o'r amser hwnw y mae yn rhydd i briodi y sawl 
Edr. Priodas. 

YSGELERDER, (ygsgeler,) rhyw weithred 
anfad, echryslon, ysgymun, hynod o ddrygionus 
affiaidd. Lef. xviii. 17; xx. 14; Job xxxi. 11. 

YSGOL, Gr. »yxoXpj, Scholê. Llad. Schola. 
Saes. School: athrofa, neu le cyhoeddus, yn yr 
hwn y dysgir ieuenctyd yn yr ieithoedd, y cel- 
fyddydau, a'r gwybodaethau. 

Golygir mai rhai o dan addysg, gyda golwg 
ar y swydd broffwydol, oedd ““ meibion y pro- 
ffwydi” gynt; ac mai adeiladu ysgoldy cyfleus 
oedd yn eu golwg pan y daethant at Eliseus i 
ofyn ei ganiatad i fyned hyd yr Iorddoneni dori 
pob un ei drawst i'r perwyl hwnw, 2 Bren. vi, 
î—4. Dichon hefyd mai yr un sefydliad oedd 
yn Jerusalem, yn amser Hilciah yr archoffeiriad, 
a Hulda y broffwydes, 2 Bren. xxii. 14. Os 
felly, y mae colegau crefyddol yn sefydliadau 
hen iawn. Sicr ydym fod amryw o honynt yn 
mhlith yr Iuddewon oddeutu dechreuad Crist- 
ionogaeth; ac y mae yn anwadadwy eglur fod y 
byd a'r eglwys, yn mhob oes a gwlad, yn ddy- 
ledwyr mawriddynt am y trysorau gwybodaethol 
sydd yn eu meddiant. Edr. Athrofa, Coleg. 

YSGOL ALECSANDRAIDD, coleg athron- 


| yddol a chelfyddydol a sefydlwyd gan Alecsan- 


der Fawr yn Alecsandria. 

Nid cynt yr adeiladodd Alecsander ddinas ar 
ei enw ei hun nag y cynygiodd ei gwneyd yn 
eisteddfa dysgeidiaeth athronyddol a chelfydd- 
ydol, gan gasglu yn nghyd yno y proffeswyr 
enwocaf o Groeg, yr Aifft, a'r dwyrain. Y 
cymysgedd hwn o gyfundraethau gwahanol a 
achosodd gymysg-dybiau, y rhai a adawsant 
eífaith fawr, nid yn unig ar y gyfundraeth ba- 
ganaidd, ond hefyd ar yr un Gristionogol, ac a 
achosasant y rhan fwyaf o'r cyfeiliornadau a 
anurddasant ac a flinasant yr eglwys yn oesoedd 
cyntaf Cristionogaeth, yn neillduol eiddo y 
Gnostiaid a'r Manicheeaid. 

Ond prif awdwr yr anghysonderau hyn oedd 
Amon Saccas, sylfaenydd plaid y Platoniaid 
Newyddion, yn yr ail ganrif, dysgyblion yr hwn 
a gyfenwid Amoniaid. “I'r athronyddiaeth 
hon,” medd y Dr. Mosheim, “ y gellir tadogi 
lluoedd o ddefodau ofer ac ynfyd, nad oeddynt 
o un lles, eithr i orchuddio y gwirionedd ac i 


YSG 


865 


YSG 


feithrin coelgrefydd ; a'r rhai a gedwir, mewn 


dyddiau ni. Annichonadwy enwi yr holl gan- 
lyniadau niweidiol a ganlynasant yr athronydd- 
iaeth hon, yn hytrach yr ymgais hon i uno cyf- 
eiliornad a gwirionedd, tywyllwch a goleuni, â'u 
gilydd. Rhai o'i heffeithiau niweidiol oeddynt 
eu gwaith, yn yr oesoedd dilynol, yn dyeithro 
meddyliau llaweroedd oddiwrth y grefydd Grist- 
ionogol; a'i gwaith yn sefydlu cymysgedd anol- 


ygus o Blatoniaeth a Christionogaeth, yn lle | 


symlrwydd pur ac ardderchog yr efengyl.” 
Mosh. Eccl. Hist. Vol. I., p. 169, 170. 
YSGOLHAIG, (gsgol,) un dan addysg mewn 
ysgol: gwr dysgedig. Edr. Dysgybl. 
YSGOLHEIGAIDD, (ysgolhaig,) enw o an- 
rhydedd, yr hwn a gymhwysid ar y cyntaf yn 
unig at areithwyr enwog, &c. Wedi amser 
Nero, daeth i gael ei gymhwyso at ddadleuwyr, 


rhai, o dân y brenhinoedd Ffrengaidd cyntaf a 


addysgent y myfyrwyr gyda golwg ar y weini- | 


dogaeth, mewnieithyddiaeth, duwinyddiaeth, a'r 
liturgi.. Yn mhlith y Groegiaid yr oedd yn 
dynodi swydd neu urdd, gyfatebol i eiddo duw- 
inydd yn ein plith ni. Yn ol ei ystyr gyntefig 
a phriodol, dynoda y gair unrhyw beth per- 
fhynol i ddysgeidiaeth. Er enghraifft, gelwir 
duwinyddiaeth yr oesoedd canol yn dduwinydd- 
iaeth ysgolheigaidd (Scholastic Theology). 
YSGOLHEIGDOD, (ysgolkaig,) dysg, llên. 
Edr. Dysgeidiaeth. 
YSGOLWYR, 


Saes. School- 


(ysgol- gwyr,) 


amen: cymdeithas o ddynion, yn y ddeuddegfed, | 


y drydedd a'r bedwaredd ganrif ar ddeg, y rhai 
a ffurfiasant fath o dduwinyddiaeth newydd, dan 
yr enw Duwinyddiaeth ysgolheigaidd, [Edrych 
Ysgolheigaidd; | yr hon, medd y Dr. Gill, oedd 
wedi ei sylfaenu ar, ac yn cael ei chadarnhau 
gan, athronyddiaeth Aristotl, ac yn gynwysedig 
mewn dadleuon cynhenllyd a checrus—mewn 
ymholiadau pigog, aemewn gwahaniaethau cyw- 
rain. Eu holl gyfundraith a ddefnyddid yn benaf 
er cynal Anghristiaeth ; a thrwy eu hofferynol- 
iaeth hwy, cafodd tywyllwch pabaidd ei hel- 
aethu, a duwinyddiaeth ysgrythyrol ei deol yn 
mron o'r byd. 

« A'u hystyried, o barth eu hymchwiliadau 
arddansoddawl,” fel y sylwa ysgrifenydd dienw, 
enwog; “ blinent eu darllenyddion â'u herlyn- 
iad o ddadansoddiadau (a0sfraclions), a gwahan- 
iaethau anorphen; ac ymddengys mai eu ham- 
can oedd dosranu a phenderfynu gwrthrychau 
myfyrdod, mewn modd cywrain yn hytrach na 
threiddio i ansawdd y galluoedd meddylgar eu 
hunain. Y prif wrthrychau o barth y rhai yr 
oedd meddyliau galluocaf yr oesoedd canol yn 
ymboeni oeddynt ansawdd golygiadau cyffredinol 
aneillduol o barth amser, ystod, anfeidroldeb, 
yn nghyd â dull arbenig hanfodiad y Goruchaf. 
Yr oeddynt yn gyfrwys yn y graddau uwchaf, ac 
yn hynod o ddiflin yn eu hymchwiliadau myfyr- 
iol; eto, trwy gamddefnyddio eu galluoedd 
eneidiol, treulient eu nerth mewn geir-ryfeloedd, 
(logomachies), a dangosent ragor o gyfrwysdra 


aflonydd nag o wybodaeth arddansoddawl ddofn. | 


Dewisasant droi i lwybrau tywyllion a dyrus 


gwybodyddiaeth arddansoddawl, yn hytrach na 


| chanlyn ystod o ddarganfodiad buddiol; ac 
modd crefyddol, ganlaweroedd hyd ynnod yn ein | 


megys nad oedd eu hymchwiliadau manylaidd, 
nac wedi eu haddurno âg archwaeth, na'u syl- 
faenu ar wybodaeth eang, hwy a syrthiasant yn 
raddol i ddirmyg, fel yr oedd golygiadau athron- 
yddol cywirach yn cael eu darganfod. Ond eto, 
y maent wedi parhau yn gofadail anferth o'r 
eithaf a allasai y meddwl dynol ei gyflawni yn 
maes dansoddedigaeth (a0straction). Os na 
chyferfydd yr arddansoddwr â defnyddiau ei 
lafur yn ysgifeniadau yr ysgolwyr, bydd eu 
myfyrio yn debyg o brofi yn dra defnyddiol iddo 
er awchu ei arfau. Byddant yn sicr o gynor- 
thwyo ei gywreinrwydd os methant helaethu ei 
wybodaeth.” 

Yn mhlith yr enwocaf o'r ysgolwyr rhestrir 
Damascene, Laufranc, P. Lombard, Thomas 
Aguinas, Dwns Scotus, a Duvandus. id. GilU's 


| Preface to his Body of Divinity : Eccles. Rev. 
ac wedi hyny at arolygwyr athrofau eglwysig, y | 


Decem. 1805: H. Moore's Hints to a Young 
Princess, Vol. II., p.p. 267, 268. 

YSGOLAN, enw o wawd, tebygol, ar ryw 
Sais anghariadus, yr hwn a fynodd losgi gwe- 
ddillion llyfrau hanesyddol yr hen Gymry; yr 
hyn oedd yn golled annhraethadwy i ni, eu hil- 
iogaeth hwynt, ac ysgatfydd i genhedloedd 
eraill, 

Dywedir i'r difrod cyntaf ar lyfrau ein hynaf- 
iaid haeddbarch, gymeryd lle yn y flwyddyn o 
oed Crist, 284, pan :* y dyoddefasant ymdrech 
mawr a helbulon,” yn achos eu hymlyniad di- 
ysgoce wrth y grefydd Gristionogol, tebygol, 
trwy gynddaredd Rhufain baganaidd, Gwedi 
hyny, cymerodd difrod arall le, yn amser Awstin 
Fynach, (O.C. 596,) pan y dinystriwyd llyfr- 
gell werthfawr Bangor-is-y-coed, yn swydd 
Callestr, yr hon, fel y dywedir, oedd yn cyn- 
wys llawer o lyfrau gwerthfawrovach na'r aur 
coeth; a'r rhai a lwyr ddifethwyd, oddigerth 
ambell'un a achubwyd o'r gyneu dan; ac o 
ba rai, nid oedd, medd y beirdd, amgen ambell 
ddernyn yn aros hyd yr oesoedd diweddaraf. 

Heblaw hyny, wedi darostwng y Cymry dan 
lywodraeth y Saeson, cyrchid eu pendefigion, o 
brydi bryd, gan eu gorchfygwyr, yn garcharor- 
ion i Gaerludd. Dywedir fod y gwyr urddasol 
hyn yn caru dysgeidiaeth, ac yn mawr hoffi. eu 
llyfrau, y rhai a ddygent gyda hwynt i'w 
dyfyru eu hunain yn y carchar. Rhyw ddihir- 
yn, [i'r hwn, ysgatfydd, mewn ffordd o wawd, 
y rhoddodd rhyw fardd yr enw Jsgolan,] yn 
chwenych eu hamddifadu o bob cysur, a fynodd 
daflu eu llyfrau yn tân, a'ullwyr losgi. Fel hyn 
y dywed y chwedl y dyfethwyd gweddillion 
hanesyddiaeth a dysgeidiaeth ein hynafiaid ar- 
wraidd. Hyn a achosodd iun o hen blant yr 
Awen gyfansoddi y fraich-gywydd ganlynol:— 


“ Ysgeler oedd i 'Sgolan 
Fwrw'r twr llyfrau i'r tân.” 

YSGRIF, neu YSGRIFEN, Gr. Tpaon, 
Graphê. Llad. Scriptum : gweithred ysgrifen- 
edig: peth wedi ei ysgrifenu. 

Y ffordd rwyddaf a sicraf, yn nesaf at lefaru 
ag sydd gan ddynion i amlygu eu meddyliau'i'w 
gilydd yn ddiau yw ysgrifenu. Y mae'r olaf yn 
rhagori ar y flaenaf yn ei helaethrwydd, a'i 


pharhad. Dichon dynion gyfrinachu â'u gilydd 


866 


YSG 


ze LIII uu 0 


trwy ysgrifen unrhyw bellder y naill oddiwrth y | 


llall; a thrwyddi hi y mae y rhai ydynt wedi 
marw er ys canoedd o flynyddoedd yn llefaru 
eto! Y mae dysgedigion yn anghytuno yn fawr 
yn nghylch dechreuad cyntaf y gelfyddyd hen a 
defnyddiol hon. Myn amryw ei bod mewn ym- 
arferiad yn mhlith y cyn-ddiluwiaid; tra y mae 
eraill yn golygu nad oedd yn adnabyddus hyd 
roddiad y ddeddf ar Sinai. Ond y mae y gol- 
ygiad blaenaf yn ymddangos yn llawer tebycach 
i fod ym ei le na'r olaf, os ystyrir y cyfarwydd- 
yd a roddwyd gan Dduw i Moses ar Sinai, gyda 
golwg ar gerfiad enwau llwythau Israel ar y 
meini yn nwyfroneg yr archoffeiriad, yr hwn 
sydd fel y canlyn :—*“ A'r meini fydd âg enwau 
meibion Israel yn ol eu henwau hwynt, o nadd- 
iad sêl, pob un wrth ei enw y byddant, yn ol y 
deuddeg llwyth :”' yn.ol yr Hebraeg, wedi. eu 
tori yn ol sêl dyn, h. y., yn y dull arferol, Ex. 
xxviii. 21. Gwyr y rhan amlaf o ddarllenwyr mai 
peth cyffredin yn mhlith y Dwyreinoliaid, (de- 
fodau y rhai nid ydynt yn cyfnewid fel yr eiddom 
ni,) yw bod â'u henwau wedi eu cerfio ar faen, 
yr hwn a wisgant ar un o'u bysedd. Felly 
darlunia Josephus y fodrwy a roddodd Pharao 
i Joseph, Gen. xlii. 21. Arferir y gair Chatem, 
sêl, am y sêl a arddelwyd gan Tamar ar Juaa, 
yn wystl, ar yr hon, tebygol, yr oedd ei enw yn 
gerfiedig, Gen. xxviii. 18... A dywedyd y lleiaf, 
ymddengys yn eithaf tebygol fod y gelfyddyd 
o ysgrifenu yn llawer henach na rhoddiad y 
ddeddf ar Sinai. A£ yr esiamplau rhag-gryb- 
wylledig gellir ychwanegu geiriau hygof Job, yr 
hwn, fel y tybir, oedd yn hyw oddeutu yr un 
pryd ag Isaac: “O nad ysgrifemnid fy ngeiriau 
yn awr! O nad argraffid hwynt mewn llyfr ! 
O nad ysgrifenid hwynt yn y graig dros byth â 
phin o haiarn ac â phlwm!” Job xix. 23, 24. 

Meddylir mai arwydd-luniau hanesiol gwrth - 
rychol, neu eiriol, oedd yr ymgais gyntaf yn 
mhlith dynolryw tuag at ysgrifenu. Ond y 
mae yn eglur nad oedd y gelfyddyd ond hynod 
o anmherffaith hyd nes i arwyddion seiniau neu 
lythyrenau i gael eu dyfeisio a'u defnyddio ; gan 
fod yn rhaid fod yr arwyddluniau hanesiol, 
gwrthrychol, neu eiriol, yn dra lluosog er gosod 
allan bob gwrthrych, golygiad, a gair ; a'u bod, 
o angenrheidrwydd, yn gwneuthur y gelfyddyd 
yn afrwydd, poenus, ansicr, ac aneglur iawn. 
Pa rai oeddynt y llythyrenau cyntaf a ddyfeis- 
wyd, a chan bwy, a pha bryd y cawsant eu dyf. 
eisio sydd beth anhawdd ei benderfynu. Myn 
rhai mai Coelbren y Beirdd yw yr egwyddor 
arwyddseiniol gyntaf; ac yn wir, nid yw ffurf 
syml anghelfydd y llythyrenau yn yr hen eg- 
wyddor hono heb fod yn sail ymddangosiadol 
dda i'r cyfryw dyb. Rhaid cyfaddef, pa fodd 
bynag, nad yw y cwbl a wyddys eto ar y mater 
dan sylw ddim mwy na dychymyg, ac mai an- 
hawdd, os nad annichonadwy, cyrhaeddyd sicr- 
wydd yn ei gylch. Gyda golwg ary dull o 
ysgrifenu, y mae yr enghreiíítiau ysgrythyrol 
rhag-gyfeiriedig yn fwy na lledarwyddo mai 
naddu neu gerfio oedd yr arfer gyntefig, Edr. 
Llyfr. 

YSGRIFENYDD, (ysgrifen,) cofiadur, neu 
nodydd dygwyddiadau gwladwriaethol: ceid- 
wad cyfrifon : ysgolhaig, 


YSGRIFENYDDION, (ysgrifenydd,) copi- 
wyr ac esbonwyr y gyfraith yn mysg yr Iudd- 
ewon, megys Jonathan, Baruc, ac Ezra, 1 Cron. 
xxvii. 82; Jer, xxxvi. 10, 11 ; Ezra vii. 6. 

Er nad oedd yr ysgrifenyddion yn blaid gref- 
yddol arbenig, eto, herwydd yr aml gyfeiriad 
sydd atynt yn y Testament Newydd, teilyngant 
ychydig sylw genym. Cymdeithas o ddynion 
cysegredig i'r weinidogaeth a llenyddiaeth sant- 
aidd oeddynt. Y dysgedigion Iuddewaidd oedd- 
ynt: eisteddent yn nghadair Moses; ac yr oedd 
eu gwybodaeth o'r gyfraith, a'r dduwinyddiaeth 
oedd yn ffynu y pryd hwny, wedi enill iddynt 
le yn y Sanhedrim, neu brif gynghor, ac yn eu 
haddasu i fod yn ddysgawdwyr cyhoeddus a 
sefydlog y bobl. Yn gyffredin, perthynent i 
blaid y Phariseaid. Cymerent eu henw oddi- 
wrth eu gwaith cyntefig, sef copïo y gyfraith. 
Ond yn mhen talm o amser, ymddyrchafasant 
yn weinidogion ac esbonwyr cyhoeddus o honi, 
gan benderfynu, mewn modd awdurdodol, pa 
athrawiaethau oeddynt gynwysedig ynddi, a pha 
rai nad oeddynt: dysgent y bobl gyffredin i 
ddeall y gyfraith a'r proffwydi: ac ymgynghorid 
â hwynt ar bob pwnc dyrus o athrawiaeth, neu 
ddyledswydd. 

YSGRYTHYR, Gr. Tpagn, Graphê. Llad. 
Scriptura; Saes. Scriplure: ysgrifen, neu yr 
hyn a ysgrifenwyd: enw a gymhwysir, mewn 
ffordd o ragoriaeth, at Lyfrau yr Hen Destament 
a'r Newydd, yrhai a elwir “ Ysgrythyrau,” “Yr 
Ysgrythyrau Santaidd,” ac weithiau, “' Yr Ys- 
grythyrau Canonaidd.” 

Gelwir hwynt “ Yr Ysgrythyr,” neu “ Yr 
Ysgrythyrau,” mewn ffordd bwysig, herwydd 
eu rhagoriaeth o ran gwerth, pwys, perffeith- 
rwydd, a defnyddioldeb ar bob ysgrifeniadau 
eraill yn y byd; “' Yr Ysgrythyrau Santaidd,” 
o herwydd eu Hawdwr—cymceriad eu hysgrifen- 
wyr—natur a thuedd eu cynwysiad—dyben eu 
ïhoddiad—yn nghyd â'u heffeithiau glanhaol ar 
feddyliau ac ymddygiadau pawb a'u hiawn-ddef- 
nyddiant; ac yn “ Ysgrythyrau Canonaidd,” 


| herwydd wedi i'w rhif a'u hawdurdod gael eu 


gosod mewn Canonau eglwysig, i'r dyben i'w 
gwahaniaethu oddiwrth lyfrau eraill amawdur- 
dodedig, y rhai a gadwyd o'r golwg, ac herwydd 
hyny, a gyfenwir “ Apocriphaidd,” neu amheus. 
Edr. Apocrypha. 


Gan fod dwyfol awdurdod yr Ysgrythyrau 
Santaidd, yn nghyd ag amrywiol bethau pwysig 
eraill cysylltiedig â hwynt wedi cael eu hystyried 
genym yn flaenorol yn y gwaith hwn, ni chawn 
ychwanegu, oddigerth ychydig o sylwadau ar y 
pwys a'r buddioldeb o'u darllen yn gyhoeddus 
yn nghynulleidfaoedd y saint ar amser addoliad 
cyhoeddus, “ Y mae'r ystyriaeth," fel y sylwa 
un awdwr, “' fod llaweroedd o'r gwrandawyr yu 
y rhan amlaf o gynulleidfaoedd yn analluog i'w 
darllen hwynt eu hunain, ac nad ydynt un amser 
yn clywed eu darllen yn y teuluoedd y perthyn- 
ant iddynt yn un rheswm digonol paham y dyild 
gofalu gwneuthur hyny yn yr addoliad cyhoedd- 
us yn gyson a gwastadol. Y mae yn rhyfedd na 


| fuasai hyn er ys hir amser wedi tynu sylw dyn- 
| ì9n ystyriol yn 


,yStyri; ein heglwysi, yn neillduol 
gweinidogion y gair, fel rheswm digonol ac an- 


YSG 


8ô7 


YSG 


orchfygol dros fabwysiadad yr arferiad o'u dar- 
llen yn gyhoeddus. 

“Gwell yn ddiau fyddai cwtogì y bregeth, y 
eanu, ac hyd yn nod y gweddiau, i haner eu hyd 
arferol, ac ychwaneg, nag esgeuluso darllen 
yr Ysgrythyrau yn gyhoeddus. Bydded i'r 
pethau hyn, gan hyny, gael eu dwys-ystyried, 
yn nghyd â'r rhesymau a'r sylwadau dilynol, ac 
yna, bydded i'r darllenydd farnu a phenderfynu 
y mater drosto ei hun. 

““ Cofier nad cynt y byddai Duw yn peri ys- 
grifenu unrhyw gyfran o'i ewyllys, neu ei air, 
nag y byddai hefyd yn gorchymyn i'r unrhyw 
gael ei ddarllen, nid yn y teulu yn unig, ond 
hefyd yn y gynulleidfa, a hyny hyd yn nod pan y 
byddai holl Israel, [gwyr, gwragedd, a phlant, 
ac hyd yn nod y dyeithriaid, a fyddai o fewn eu 
pyrth,] wedi cydymgynull, fel y byddai iddynt 
glywed, a dysgu, ac ofni yr Arglwydd eu Duw, 
a chadw holl eiriau ei gyfraith ef, Deut. xxxi, 
12. 

““ Wedi hyny, pan yr adeiladwyd synagogau 
yn ngwlad Israel, fel y byddai i'r holl bobl ym- 
gynull ar y Sabbath i addoli Duw; y mae yn 
dra adnabyddus fod darlleniad cyhoeddus e'r 
Ysgrythyrau yn cyfansoddi y rhan benaf o'r 
gwasanaeth cyflawnedig ynddynt, ïe, sicrheir 
nad oedd dim llaì na thair rhan o bedair o amser 
yr addoliad synagogaidd yn cael ei dreulio yn 
narlleniad ac eglurhad yr Ysgrythyrau. Hyd yn 
nod y gweddiau a'r caniadau arferedig ar y cyf- 
ryw achlysuron a ymddangosant fel gwedi eu 
gwneyd oll yn wasanaethgar i'r prif orchwyl, 
sef darllen y gyfraith. 

“* Y mae y gwaith neu yr arfer o ddarllen yr 
Ysgrythyr yn y gynulleidfa yn cael ei awdur- 
dodi a'i anog yn y Testament Newydd. Fel 
Cristionogion, y mae yn addas ac angenrheidiol 
fod ein golwg ni yn flaenaf ar Iesu, awdwr a 
pherffeithydd ein ffydd. Y mae ei esiampl yn 
gystal a'i orchymynion ef, yn llawn o addysg 
gwerthfawr a phwysig; ac y mae yn amgylch- 
iad nodadwy, teilwng o'i gofio yn wastadol, pan 
y dechreuodd Crist ei weinidogaeth gyhoeddus 
yn y synagog, yn Nazareth, iddo ddechreu trwy 
ddarllen cyfran o'r Prophwyd Esay, Luc iv. 
15—19. Gellid dysgwyl i'r amgylchiad unigol 
hwn fod yn sylfaen ddigonol i'w ganlynwyr yn 
mhob oes i ganlyn ei esiampl ef yn hyn o 
orchwyl, ac hyd y nod i'w llenwi â brwdfrydedd 
dros y cyflawniad cyson o hono. 

“Wrth gyfeirio Timotheus at ei ddyled- 
swyddau gweinidogaethol, y mae yr Apostol 
Paul, mewn modd arbenig, yn nodi “darllen,” 
1Tim.iv.183. “Glyn,” eb efe “wrth ddarllen, 
wrth gynghori, wrth athrawiaethu,” gan nodi 
allan ddarllen vuewn modd eglur, fel un o ddy- 
ledswyddau eyhoeddus Timotheus. Nid oes un 
rheswm dros ysgar y tair dyledswydd rag-gry- 
bwylledig oddiwrth eu gilydd ; megys pe byddai 
y flaenaf yn ddyledswydd anghyoedd, a'r ddwy 
olaf yn ddyledswyddau cyhoeddus. Y golygiad 
mwyaf naturiol yw mai dyledswyddau cyhoedd- 
us oedd y tair, ac nad oedd y “'darllen ” cry- 
bwylledig amgen darlleniad cyhoeddus o'r Ys- 
grythyrau yn y cynulleidfaoedd, yn mha rai yr 
oedd Timotheus yn gweini, yr hyn ni fynai yr 
Apostol mewn un modd iddo i'w esgeuluso, Os 


oedd darlleniad cyhoeddus yr Ysgrythyrau mor 
angenrheidiol a phwysig yn y cynlleidfaoedd 
crefyddol yn y rhai y gweinyddai Timotheus, pa 
faint mwy y rhaid ei fod yn ein cynulleidfaoedd 
ni, ïe, hyd yn nod y rhai hyny sydd yn mwynhau 
gweinidogaeth yr athrawon mwyaf galluog ac 
enwog!” Edr. Beibl, Canon, Datguddiad Dwyfol, 
Proffwydoliaeth: also Brown's Introduction to 
his Bible; Dr. Campbell's Preliminary Disserta- 
tions to his Translation of the Gospels ; Fletcher's 
Appeal; Simow's Critical Fistory of the Old and 
New Testaments ; Ostervald's Argumenis of the 
Books and Characters of the Old and New Testa- 
ments; Cosin's Scholastic JTistory of the Canon 
of Scripture; Warden's System of. Revealed Re- 
ligion.. Well's. Geography of the Old and New 
Testaments; the Use of Sacred History, especially 
as iMlustrating and confirming the Doctrine of 
Revelation, By Dr. Jamieson; Dick and Hen- 
derson on Jnspiration; Michaelbs Introduction 
to the New Testament; Melmoth's Sublime and 
Beautiful of the Scriptures; Dwighlŵs Disserta- 
tion on ihe Poetry, History, and Eloguence of 
the Bible; Edwards on the Authority, Style, 
and Perfection of the Bible; KennicolUs State 
of the Hebrew Test; Jones on the JFgurative 
Language of Scripture, &c. 

YSGRYTHYROL, (ysgrythyr), yn ol, neu 
yn berthynol i'r ysgrythyr. Gogoniant ac ar- 
dderchawgrwydd pob peth crefyddol yw bod 
felly. 

YSGRYTHYROLWYR, (ysgrythyrol), enw 
a gymhwysir weithiau gon Babyddion ac eraill 
at y crefyddwyr hyny a seiliant eu cred a'u 
hymarferion crefyddol 4m unig ar air Duw, gan 
wrthod dynolgredoau a thraddodiadau a chanon- 
au eglwysig fel rheol ffydd ac ymarferiad. .Yr 
Iuddewon hefyd a gymhwysant yr un enw at 
wrthodwyr y Mis4na. Y mae yr enw yn an- 
rhydeddus, gan nad beth yw dybenion y rhaia'i 
cymhwysant wrth wneuthur felly. 

YSGRYTHYRWR, (ysgrythyr gwr), un cyf- 
arwydd a chadarn yn yr ysgrythyrau, megys 
Apolos gynt, Act. xviii. 24. “ Bonus Textur- 
arius, est bonus Theologus;” hyny yw, bod yn 
ysgrythyrwr da yw bod yn dduwinydd da. 

YSGYDWYR, (ysgwyd), plaid Americanaidd, 
a gyfenwir felly oddiwrth eu gwaith yn ysgwyd 
eu hunain wrth addoli. Math o Grynwyr ydynt, 
ac y maent weithiau yn cael eu galw “ Yr 
Eglwys Filiaidd (A/illennial Church).” 

Yn yr hanes a rydd y dynion hyn am danynt 
eu hunain, y maent yn crybwyll am y Crynwyr 
yn amser Oliver Cromwel, ac wedi hyny, y 
Proffwydi Ffrengaidd, fel y cyntaf a dderbyn- 
iasant dystiolaeth arbenig oddiwrth Dduw, i'w 
thraddodi i'r byd Cristionogol, ond achwynant 
i'r rhai blaenaf ddirywio “' trwy golli y dymun- 
iad o gariad a gallu yr oeddynt yn feddianol 
arno ar eu tarawiad cyntaf allan;” a chan nad 
oedd y rhai elaf ond o fyr barhad, fod yr hys- 
bysiadau anarferol a dderbynient “* wedi peidio 
er ys hir amser bellach.” . Cafodd y dystiolaeth 
rag-grybwylledig ei hadnewyddu yn mhersonau 
Iago Wardley, Dilladwr, a Shan ei wraig, yr 
hon a gyflawnai yr un gwaith. Dechreuodd y 
gwaith o danynt hwy, yn Bolton a Manchester, 
yn swydd Laneaster, yn nghylch y flwyddyn 


YSG 


868 


YSG 


DD — 


1747. Yr oeddynt hwy yn perthyn i Gym- 
deithas y Crynwyr; ond derbyniasant ysbryd y 
Proffwydi Ffrengaidd, yn nghyd a gradd ych- 
wanegol o oleuni a nerth, (rwy yr hyn yr ysgar- 
wyd hwynt oddiwrth y cyfundeb hwnw; a 
pharasant amryw flynyddoedd heb fod mewn 
cysylltiad ag un blaid. _ Dros yr ysbaid hwnw o 
amser, yn ol yr hyn a_ dystiolaethent iddynt ei 
dderbyn trwy weledigaeth a datguddiad oddi- 
wrth Dduw, eu tystiolaeth ydoedd, “ Fod ail- 
ymddangosiad Crist gerllaw, a'r eglwys yn cy- 
fodi yn ei gogoniant cyflawn a thra-rhagorol, yr 
hyn oeddi achosi cwymp penderfynol anghrist. 
Oddiwrth ysgydwad eu cyrff, fel y sylwyd, mewn 
crefyddol gyflawniadau, gelwir hwynt Ysgyd- 
wyr, neu Grynwyr Ysgydwol.  Addefant briod- 
oldeb yr enw; canys dywedant, “Cafodd y 
gwaith a addawodd Duw ei gyflawni yn y dydd 
olaf, ei ddynodi mewn modd arbenig gan y pro- 
ffwydi yn waith o ysgwyd, ac herwydd hyny, fod 
yr enw, (er fod y byd yn ei arfer mewn ffordd o 
wawd,) mewn modd hynod o briodol yn cael ei 
gymhwyso atynt hwy.” 

Cafodd y gwaith eì ddwyn yn mlaen dan 
Wardley hyd y flwyddyn 1770, pan y rhoddwyd 
cynhyrfiad newydd i'r gymdeithas gan Amne 
Leese, neu Lee, yr hon a ddaeth yn flaenor 
hynodol i'r blaid. _ Cyfenwai y wraig hon ei hun 
““ Yr Arglwyddes Etholedig” '-““ Y wraig wedi ei 
gwisgo â'r haul, a'r lleuad dan ei thraed, ac ar 
ei phen goron o ddeuddeg seren”—'“a Mam yr 
holl etholedigion.” Wrth y rhai y cyfarchent 
hi, yn ol arfer y byd, wrth ei henwau priodol, 
dywedai, “ Myfi wyf Anne y Gair;” gan ar- 
wyddo, trwy hyny, fod “Y Gair” yn trigo 
ynddi hi. Derbynid a chydnabyddid hi gan yr 
Ysgydwyr fel y Fam Ysbrydol gyntaf yn y llin- 
ach fenywaidd, ac fel yr ail etifedd yn y cyfamod 
bywyd, yn ol yr amlygiad presenol o'r efengyl. 

Y dull o addoli yn mhlith y blaid hon, yn 
ngbyd â'r cyflawniadau arferedig ganddynt 
yn eu cynulliadau cyhoeddus, ydynt ysgwyd a 
chrynu, canu a dawnsio, neidio a bloeddio; ac 
yn ol eu hadroddiad eu hunain, “proffwydo, 
neu lefaru â thafodau newyddion.” Dywedant 
hefyd “' Eu bod yn dangos y fath effeithiau gor- 
uwch-naturiol o allu Duw ag sy'n ymddangos i 
edrychwyr deillion y byd hwn megys yr an- 
nhrefn fwyaf annirnadwy ; ond y mae cyflawn- 
wyr y gwaith, meddant hwy, yn gwybod yn 
berffaith arwyddocad y cyfryw bethau, ac yn 
teimlo ynddynt y drefn a'r cysondeb mwyaf, gan 
mai ynddynt hwy mai dawn a gwaith cynyrch- 
iol Duw ydyw, yn dwyn y prawf cryfaf, fod y 
byd yn weithredol ar derfyniad, a bod dydd y 
farn wedi dechreu.” 

Yn y flwyddyn 1774, Anne Leese, gydag 
amryw o'i chanlynwyr, y rhai a achwynent 
herwydd erledigaeth yn Manchester, a hwylias- 
ant o Lynlleifiad i Gaerefrog Newydd. Gwedi 
uno o eraill â hwynt, sefydlasant yn Nisguenia, 
gerllaw Albany, lle y maent wedi taenu eu 
hegwyddorion, a chynyddu i raddau helaeth. 

Bu farw Anne Leese yn 1784, Iago Whila- 
cher a ganlynodd yr Arglwyddes Etholedig hon, 
ond efe a fu farw yn 1787; cymerodd Ioan 
Hoenel, yr olaf o'r fintai Ewropaidd, y flaenor- 
iaeth, a bu yntau farw yn 1799, yn saith deg 


chwech oed, Goruchwylwyr nesaf y deyrnas 
ysbrydol hon oeddynt Joseph Meacham a Luci 
Wright. 

Oddiwrth waith yr Ysgydwyr yr hwn a gy- 
hoeddwyd yn Albany, yn 1810, dan yr enw “Y 
Dystiolaeth o barth Ail-ymddangosiad Crist,” 
&c., ymddengys fod y blaid hon yn dra chyfrinol 
ac aneglur yn y darluniad o'u hegwyddorion ; a 
bod yn llawer haws dywedyd beth nad ydynt yn 
gredu na dywedyd mewn modd pendant pa rai 
ydynt fanau eu ffydd. Nid ydynt nac yn Drin- 
dodiaid nac Iawnwyr. Y maent yn gwadu cyf- 
rifiad o bechod. Adda i'w hiliogaeth—etholedig- 
aeth a gwrthodedigaeth—yn nghyd a thragy- 
wyddoldeb y gosb ddyfodol. Yn eu penod ar 
yr adgyfodiad, gwadir adfywiad y corff mewn 
modd pendant ac eglur iawn. Y maent yn ym- 
wrthod â bedydd dwfr, yn nghyd a swper yr 
Arglwydd, 

Y pynciau ar ba rai y mae yr Ysgydwyr yn 
aros yn benaf, ydynt lygredigaeth y natur ddyn- 
ol, yn nghyda thywalltiad yr Ysbryd Glan. Eu 
prif bwnc gmarferol ydyw diddymiad prioda>, 
neu yn wir hollol ysgariaeth yr ystlenau. Han- 
fod eu rhesymiad ydyw, Nad yw yr adgyfodiad 
y sonir am dano yn y Testament Newydd yn 
golygu dim mwy na throedigaeth—bod ein Iach- 
awdwr yn dywedyd, “Yn yr adgyfodiadnidydynt 
yn gwreica nac yn gwra;” aco herwydd hyny, 
ar droedigaeth neu adgyfodiad rhyw berson, fod 
priodas y cyfryw yn darfod ; yn fwy eglur, rhaid 
i'r sengl aros yn sengl, ac i'r priod ysgaru.  Es- 
boniant bob adnod yn yr Efengyl a'r Epistolau, 
mewn cysondeb a'r egwyddor hon ; yn neillduol 
ymdrechant gadarnhau eu tybiau trwy l Cor. 
vii. 22—40. 

Y mae y blaid hon yn haeru fod dydd y farn 
wedi darfod ; ac yn ystyried eu tystiolaeth eu 
hunain fel goruchwyliaeth newydd, yr hon 
a elwir ganddynt yn ail ymddangosiad Crist, yn 
yr hon y maent ì gael eu harwain, nid yn gy- 
maint gan yr Ysgrythyrau, a chan ddylanwad 
mewnol yr Ysbryd Glan. Ffugiant eu bod wedi 
eu cynysgaeddu â gallu gwyrthiol; ac y maent 
yn adrodd amrywiol enghreifftiau o amgylchiad- 
au goruwch naturiol, wedi eu cadarnhau gan 
dystion, &c., trwy ba rai, meddent hwy, y cafodd 
yr anffyddiaid mwyaf cyndyn eu cywilyddio, a 
ffydd eraill ei chadarnhau. 

Honant fod llwon yn anghyfreithlon; a'r un 
modd pob rhyw chwareuyddiaeth, a moeseiriau 
wrth gyfarch eu gilydd. Y maent yn arferyd 
ymprydiau cymdeithasol; ac yn ymwrthod ag 
addysg gyda golwg ar y weinidogaeth. Yn y 
benod ar addoliad cyhoeddus, y maent yn am- 
ddiffyn cerddoriaeth a dawnsio, fel prif ranau yr 
addoliad, yn neillduol ar sail dychweliad yr 
afradlon; yn yr hon ddameg y mae y mab henaf 
yn anghymeradwyo cynghanedd a_ dawnsio, yn 
portreiadu, meddant hwy, y dyn anianol yn 
condemnio yr ymarferiadau enaid-fywiol hyny. 

Y Dr. Silliman, o Goleg Yale, yn hanes ei 
daith o Hartfort i Ouebec, ar yr hon yr ymwel- 
odd â Lebanon Newydd, sydd yn rhoddi y dar- 
luniad canlynol o'r bobl ryfedd hyn :—* Y tai 
ydynt luosog a thewion ar hyd heol filldir o hyd. 
Y maent oll yn gysurus, a llawer o honynt 
ydynt yn gryn eang, Y maent yn mron yn ddi- 


YSG 


869 


YSG 


eithriad wedi eu lliwio â chlai melyn, ac er yn 
syml, y maent yn ymddangos yn hardd. Y mae 
y tlysni mwyaf yn weledig yn eu meusydd, eu 
gerddi, eu cynteddoedd, eu hallan-dai, ac hyd 
yn nod yn eu ffyrdd, ar ba rai, ni oddefir i 
gymaint a glaswelltyn, nac unrhyw fudreddi 
aros. Eu coed ydynt wedi eu tori, ac yn gor- 
wedd ar eu gilydd, yn y drefn fwyaf reolaidd ; 
a'u cloddiau ydynt berffaith. Hyd yn nod eu 
main welydd ydynt wedi eu codi yn y modd 
rheoleiddiaf, a'u defnyddiau mor bwysig, ac wedi 
eu gosod mor drefnus, fel, oddigerth iddynt gael 
eu bwrw i lawr yn fwriadol, y gallant sefyll dros 
oesoedd, Yn lle pyst coed i'w clwydau, y mae 
ganddynt golofnau ceryg, o un cyfan-gorff caled ; 
ac y mae pob peth yn dynodillafur, diwydrwydd, 
cywreinrwydd, a chymaint o archwaeth ag sydd 
yn gyson â gerwindebau eu plaid. Eu perllanau 
ydynt odidog; a thebyg nad oes un rhan o'n 
gwlad ni yn dangos gwell enghreifftiau o ragor- 
iaeth amaethyddol. Dywedir fod ganddynt yn 
eu meddiant, yn y gymydogaeth hon, yn nghylch 
tair mil o erwau o dir. Y fath harddwch a 
threfn ni chefais erioed olwg arnynt, mewn 
gradd mor eang, oddigerth yn Holland, lle y 
mae angenrheidiau bodolaeth yn gorfodi yr 
holl drigolion i arfer trefnusrwydd ; ond yma 
y mae yn hollol wirfoddol.” 

Heblaw amaethyddiaeth, y mae yn hysbys 
ddigon fod yr Ysgydwyr yn ymwneyd llawer â 
gorchwylion celfyddydol. Ffrwyth eu diwyd- 
rwydd a'u cywreinrwydd yw gograu, ysgubellau, 
blychau, padelli, yn nghyd â mân-ddodrefni car- 
trefol eraill ydynt yn cael eu cynyg ar werth yn 
mhob lle, ac yn rhagori yn eu gwneuthuriad. 
Eu hadau gerddi ydynt enwog am eu daioni, ac 
yn cyfarfod â gwerthiad rhwydd. Y mae gan- 
ddynt lawer o erddi heblaw yr un benaf, yn 
cynwys amrywiol erwi o dir, yr hon sydd yn ar- 
ddangos triniaeth ragorol. 

Eu menywod ydynt yn cyflawni llaw-weithion 
cartrefol a hyswïaeth ; a'r cyfundeb a borthir ac 
a ddilladir â'n llafur eu hunain. 

Y mae y meddiant yn gyffredin, Ffrwyth y 
diwydrwydd cyffredinol a arllwysir i'r drysorfa 
gyfííredinol: anghenion personol a gyflawnir o 
drysorfa gyffredin, neu ystordy, yr hwn a ged- 
wir, (fel y dywedant hwy) gyda golwg ar bob 
teulu; ac yn y pen draw, yr henuriaid a osod- 
ant yr enill a fyddo dros ben mewn tir neu dai, 
ac weithiau mewn trysorfa arianol, neu ryw 
feddiant personol arall at wasanaeth y gym- 
deithas. 

Y rhifedi yn y pentref hwn, yn ol yr hysbys- 
iad a gafodd y proffeswr Silliman, sydd oddiam- 
gylch 500; ond rhwng y pentrefi eraill yn y 
gymydogaeth, y mae oddeutu pymtheg cant. 

Mr. W. S. Warder, o Philadelphia, aelod o 
Gymdeithas y Cyfeillion, ar sail hysbysiad a 
dderbyniodd oddiwrth Robert Owen, Yswain, o 
Lanark Newydd, sydd yn rhoddi y dystiolaeth 
ganlynol, yn cynwys amrywiol o bethau na sonir 
am danynt uchod yn mherthynas i'r un bobl :— 

“Eu hegwyddorion gwladwriaethol ydynt 
hollol werin-wladwriaethol, gan eu bod yn go- 
lygu pob gradd etifeddol mewn llywodraeth 
wladol ac eglwysig, yn hollol groes i ysbryd 
Cristionogaeth; ond eto, fel y Crynwyr, y maent 


yn ewyllysio i'w llywodraeth eglwysig hwy eu 
hunain gael ei hystyried yn hytrach fel Duw- 
lywodraeth ( Theocracy)) nag fel gwerin-lywodr- 
aeth (democracy). fath yw yr olwg ffafriol a 
goleddir yn mherthynas iddynt fel y mae llyw- 
odraeth Caerefrog Newydd wedi eu rhyddhau 
oddiwrth bob dyledswydd filwraidd, ac oddiwrth 
bob dirwy a threth yn lle hyny. Y mae hefyd 
wedi gwneuthur cyfraith yn caniatau i bersonau 
unigol yn chwenych uno â hwynt, i gael eu 
rhyddhau oddiwrth y cyfamod priodasol, ar yr 
amod fod i'r blaid arall i gadw y meddiant a'r 
plant, os na fyddai yntau hefyd. yn dewis uno â 
hwynt. Nid ydynt hwy un amser yn ymyraeth 
ag achosion gwladwriaethol, nac yn cymeryd un 
swydd dan y llywodraeth, nac hyd yn nod yn 
pleidleisio ar etholiad, gan yr ystyriant fod yn 
hollol anweddus i'r rhai ydynt, oddiar egwydd- 
orion yn groesi ryfel, i bleidleisio dros y rhai 
nad ydynt, ac a allant faglu y wlad mewn rhyfel. 

“* Rhifedi y personau a gyfansoddant un o'r 
sefydliadau hyn sydd ouni wyth cant. Y tai 
ydynt o goed, fel y mae yrarfer yn America, ac 
yn gyffredin y maent wedi ei liwio yn felyn. 

““ Eu ty addoliad yn Hancock sydd o wneuth- 
uriad ardderchog, wedi ei liwio oddifewn â 
glas Prussiaidd dysglaer: y grisiau wrth y drws, 
ydynt wedi eu naddu o gyfangorff caled o fynor 
gwyn; ac oddiwrth ymddangosiad harddwych 
pob peth, gellid dychymygu fod y ty yn cael ei 
olchi drosto rhwng pob cyfarfod a'u gilydd. 
Cerddant mewn gorymdaith reolaidd i'r cyfar- 
fod ; a chan nad oes ganddynt bregethwr sefydl- 
og, traddodir cynghor gan un o'r henuriaid, neu 
y brodyr. Nid oes dim corau sefydlog yn yr 
addoldy, eithr meinciau symudol. Anti mewn— 
y gwyr trwy un drws, a'r menywod trwy y drws 
arall. Y llawr yn hollol lan, penliniant oll ar 
y glin ddeau i weddio yn ddirgel, yna cyfodant, 
a ffurfiant eu hunain yn rhesau trefnus—y gwyr 
ar un llaw, a'r menywod ar y llaw arall. Yna, 
amryw wyr a gwragedd a darawant dôn, tra y 
dawnsia y lleill bob yn ail, gan gadw amser yn 
hynod o dda, dros ysbaid haner awr. Y gwyr 
a'r gwragedd, wyneb yn wyneb a ddynesant ac 
a giliant yn ol ychydig gamrau, bob yn ail, tra 
y parhao y cyflawniad. Gwedi terfyniad y 
dawnsio, gosodir y meinciau; ac y mae y cynghor 
yn dechreu. Gwedi eistedd ychydig amser, 
cyfodant, ac unant i ganu hymn, yna eisteddant 
eilwaith, ac y mae cynghor arall yn canlyn, yr 
hwn yn gyflredin sydd yn terfynu y cyfarfod. 
Weithiau canant a dawnsiant yr ailwaith: 
dichon hyny fod yn ymddibynu ar ansawdd yr 
hin. Yn y tymhor twymaf, y gwyr yn gyff- 
redin a ddiosgant eu cochlau, gan eu crogi, 
gyda'u hetiau, ar binau coed. Gwedi i'r addol- 
iad derfynu, dychwelant mewn trefn reolaidd i'w 
haneddau, a chyfranogant o giniaw oer, gan nad 
ydynt yn trin bwyd y diwrnod hwnw ! 

Cyhuddwyd y bobl hyn o gulni meddwl, ac o 
gyfyngu eu haelioni o fewn terfynau eu cym- 
deithas eu hunain; ond y mae ysgrifenydd di- 
weddar yn sicrhau ''Eu bod yn fynych yn 
rhoddi symiau mawrion at aehosion haelionus, 
cyhoedd, yn Nghaerefrog Newydd.” See an 
Account of the United States, by Isaac Holmes, 
Lond. 1823, p. 396. 

5r 


870 


YSG 


ge "190 


Gan nad yw y blaid hon yn caniatau priodas, 
llawer llai gordderchaeth, nid ellir dysgwyl iddi 
gynyddu; ac yn wir, gellid rhyfeddu eu bod yn 
cadw heb leihau. Ond ymddengys fod ychwan- 
egiad mawr yn cael eì wneyd at eu rhifedi o fysg 
yr anffodiog, y gweddwon, a'r amddifaid, ì ba 
raì y mae y sefydliad yn cynwys nolded gyf. 
addas. 

YSGWYDD-WISG, addurn a wisgir ar yr 
ysgwydd: ephod. Y Cyfieithad Seithdegol a 
eilw yr ephd epomis, yr hyn a arwydda mai ar 
yr ysgwydd y gwisgid hi. Y mae Josephus yn 
dywedyd ei bod yn gyfudd o hyd... Jerome sydd 
yn ei chymharu i'r Caracalla Rhufeinig, yr hon 
ydoedd fath o fantell fêr, ae iddi benguwch 
(hood), yr hyn nid oedd i'r ephod.. Dywed Mai- 
monides ei bod yn cyrhaedd hyd y traed, yr 
hyn, fel y tybia rhai, oedd wirionedd gyda 
golwg ar ei thu ol yn unig. Golygant hwy ei 
bod yn ddwy ran; un yn ddernyn. uniononglog 
hir, a'r llall yn ddernyn. uniononglog, cyfudd o 
hyd; y blaenaf yn cyrhaedd o'r ysgwyddau y 
tu ol, i lawr hyd y (raed ; a'r llall hyd cyfudd i 
lawr o'r ysgwyddau y tu blaen. Edr. 4rch- 
offeiriad, Gwisg, Offeiriad. 

YSGYMUN, (ys-cymun), melldigedig, dryg- 
ionus, ffiaidd. 

YSGYMUN-BETH, rhyw beth wedi ei fell - 
&ithio—diofryd beth—ffieidd-dra—ysgelerder— 
eilun, Deut. vii. 26; Jos. vii. 13. 

Tebyg mai “galw yr Iesu yn ysgymun-beth,” 
yw ei gyfrif fel un wedi ei felldithio, Cym. 1 Cor. 
xii. 3 â Gal. iìi. 10. Felly y proffwydwyd y 
gwnelsai yr Iuddewon, Esay liii. 4; ac felly y 
gwnaethant, ac y maent yn gwneuthur, Y mae 
yr “ Ymadrodd am y groes,” sef yr efengyl, 
“yn dramgwydd iddynt.” Tomi (h.y.y dyna 
grogwyd), y galwant hwy, mewn ffordd ddiys- 
tyrllyd, yr Arglwyd Iesu Grist; ac .4bde Toloi, 
(h. y., dysgyblion y dyn a_ grogwyd) y galwant 
y Cristionogion. Yr efengyl (gvayypnuMov,) 
hefyd a gyfenwant yn aven-gelon, sef gwag- ddat- 
guddiad, Leigh's Criî. Sacra. Edr. Anathema. 

YSGYMUNDOD, Lladin, excommunicatio; 
y weithred o ddiarddel, neu dori allan ddynion 
o egwyddorion cyfeiliornus ac o fucheddau hal- 
ogedig o gymundeb eglwysig, trwy yr hyn y di- 
feddianir hwynt o'r holl freintiau a manteision 
perthynol i aelodau y cyfryw gymdeithas. 

Y mae ysgymundod yn sylfaenedig ar or- 
chymyn Crist, yn nghyd â hawl gynhenid pob 
eymdeithas ì fwrw allan o'i chyfundeb y cyfryw 
a droseddant ei rheolau, a groesant ddybenion 
ei sefydliad, neu mewn un modd a tlerfysgant 
ei heddwch. Oafodd ei sefydlu ar y cyntaf er 
mwyn dyogelu purdeb yr eglwys, ond yn raddol, 
trowyd ef, gan eglwyswyr uchelfrydig, yn ermyg 
gwasanaethgar er amddiffyn eu hawdurdod dra- 
arglwyddiaethol eu hunain; ac felly daeth i 
gael ei arfer ganddynt ar yr achlysuron mwyaf 
dibwys. 

Cafodd yr awdurdod i ysgymuuo ei gosod yn 
nwylaw y gwyr llên, y rhai a'i dosbarthasant 
ifwyafalleiaf. Yr ysgymundod lleiaf ydoedd 
yn gynwysedig mewn deoliad oddiwrth fwrdd yr 
Arglwydd, ac o ran yn ngweddiau yr eglwys, er 
st yrun pryd nad oedd ei deiliaid yn cael eu 
bwrw allan o'i chyfundeb hì yn hollol. Yr un 


mwyaf ydoedd yn cynwys hollol a chyflawn 
gauadigaeth allan o'r eglwys, ac o gyfranogiad 
o'i holl freintiau. Rhoddid hysbysiad o'r weith- 
red trwy lythyrau cylchynol (circular lelters) i 
holl eglwysi enwocaf y byd i gyd, modd y gall- 
ent hwythau oll gadarnhau y ddysgyblaeth trwy 
wrthod derbyn y troseddwr i'w cymundeb. Ei 
chanlyniadau oeddynt dra_dychrynllyd, gan fod 
y dyn ysgymunedig i'w ocHelyd mewn pob mas- 
nach wladol a chyfeillach fydol. Gwaharddid 
pawbi'w dderbyn i dy ac i fwyta wrth yr un 
bwrdd ag ef; ac wedi iddo farw, ymatelid rhag 
cyflawni y defodau angladdol arferedig yn 
mhlith Cristionogion! 

Yr Iuddewon a ysgymunent bob un a geid yn 
euog o feiau ysgeler allan o'u synagogau. Edr, 
Ioanix.22; xii. 42; xvi. 2; a Joseph. Antig. 
Jud. lib. 9, cap. 22, et lib. 16, cap. 2... Y mae 
Godwyn, yn ei Foses ac Aaron, yn dosparthu yr 
ysgymundod Iuddewaidd ì dair gradd, sef 
Niddui (bwriad allan o'r synagog), Ioan ix. 22; 
Cherem (diofrydiad), anathema, neu draddodiad 
& Satan, ì Cor. v. 5; a Maranatha, neu ysgym- 
undod î farwolaeth; yr hon hefyd a gyfenwid 
Ezcommunicatio in secreto nominis Telragammaii, 
ac a gyfeirir ati l Cor. xvi. 22. See Godwyn's 
Moses and Aaron, Lib. V. p.p. 181, 182, 189. 

Nodir tair gradd o ysgymundod hefyd yn y 
gyfraith eglwysig babaidd:—Yn 1. Y Ueiaf, sef 
yr hon y mae y neb a wnelo unrhyw drafodaeth 
â dyn dan ysgymundod yn agored iddi,—2. Y 
Jwyaf, sef yr hon sydd yn disgyn ar y cyfryw a 
anufyddhanti eirchion yr esgobaeth santaidd, 
(sef llys Rhufain), neu a_ wrthodant ymostwng 
i ryw bynciau arbenig o ddysgyblaeth, Mewn 
canlyniad i hon, deolir eu.deiliaid annedwydd 
allan o'r eglwys filwriaethus a gorfoleddus, a 
throsglwyddir hwynt i'r diafol ac i'w angylion Î 
3. Yr anathema, sef yr ysgymundod a gyhoeddir 
gan y Pab ei hun yn erbyn tywysogion a 
gwledydd hereticaidd. Yn yr oesoedd gynt, 
cyfrifid y cyfryw daranau pabaidd yn bethau tra 
dychrynllyd, ond yn yr oesoedd diweddaraf, nid 
oes neb yn crynu rhagddynt, oddigerth ychydig 
lywodraethau anenwog yn yr Ital. Yr enghraifft 
ddiweddaf o ysgymundod tywysog oedd yr un 
a gyhoeddwyd yn erbyn Napoleon, ymerawdwr 
diweddar Ffrainc, gan Pius VII, yn 1809, ond 
ychydig iawn a_ effeithiodd hono ar feddwl na 
chyfansoddiad Bonaparte. Yr oedd 1809 yn 
dranoeth wedi y dygwydd, gyda golwg ar y 
tywysog hwnw. Cystal fuasaii'r tad santaidd 
beidio a tharanu yn ei erbyn ef. 

Yn eglwys Groeg y mae ysgymundod yn cau 
y troseddwr allan o bob cymundeb â'r tri chant 
a deunaw tadau ag oeddynt yn cyfansoddi Cym- 
anfa gyntefig Nicea, ac â'r saint—yn ei dros- 
glwyddo i'r diafol a Suddas fradwr—ac ar ol ei 
farwolaeth, yn dedfrydu ei gorff i barhau mor 
galed a'r callestr neu ddernyn o ddur, yn niffyg 
ìddo ymostwng yn flaenorol a gwneyd dyhudd- 
lant am ei bechod trwy edifeirwch diffuant. Y 
mae ffurf eì weinyddiad yn llawn o felldithion 
arswydus; a'r Groegwyr a haerant os dygwydd 
i ddyn farw dan esgymundod fod y diafol yn 
myned i'r corff marw, ac i'r dyben i ragflaenu 
hyny, y perthynasau a'i forant yn dameidiau, 
ac a'i berwant mewn gwin! Y mae yn ddefod 


YSG 


871 


YSP 


wastadol gan Batriarch Jerusalem ìi ysgymuno y 
Pab ac eglwys Rhufain unwaith bob blwyddyn, 
Âr y cyfryw achlysur, heblaw amryw ddefodau 
gweigion eraill, y mae yn arfer pwyo hoel i'r 
ddaear fel arwydd o felldith. 

Ffurf gweinyddiad ysgymundod yn eglwys 
wladol Loegr ydoedd gynt yn y modd canlynol: — 
“'Trwy awdurdod Duw y Tad Hollalluog, y 
Mab, a'r Ysbryd Glan, yr ydym yn ysgymuno, 
melldithio, a neillduo allan o'r fam-eglwys sant- 
aidd, &c.” Yrachosion o ysgymundod yn Lloegr 

'ydynt, diystyrwch o lys yr esgob, heresi, es- 
geulusdod o ddyfod i'r addoliad cyhoeddus a'r 
sacramentau, anniweirdeb, godineb, simon- 
iaeth, &c. Y mae yn cael ei darlunio yn ddau- 
blyg, sef y lleiaf a'r mwyaf. Y leiaf sydd yn 
cynwys cerydd eglwysig, yr hwn sydd yn atal 
y troseddwr oddiwrth gyfranogiad o Swper yr 
Arglwydd. Y mwyaf sy'n myned yn mhellach, 
gan ei fod, nid yn unig yn cau y troseddwr oddi- 
wrth gyfranogiad o'r sacrament, ond hefyd oddi- 
wrth gymdeithas â phob Cristionogion. Os 
dygwydd i farnydd unrhyw lys ysbrydol i ys- 
gymuno dyn herwydd achos o'r hwn nad yw yn 
meddianu yr hysbysiaeth gyfreithiawl, gall yr 
ysgymunedig ddwyn cyngaws yn ei erbyn yn y 
llys gwladol, ac y mae hefyd yn agored i gael ei 
wysio i'w Drofi wrth archiad y brenin. 

Yn eglwys yr Alban, nid yw ysgymundod 
amgen deoliad dynion o ymddygiadau cyhoeddus 
anfoesol oddiwrth Fedydd a Swper yr Ar- 
glwyd. Ond anfynych y gweinyddir hi mewn 
modd cyhoeddus, gan fod y cyfryw gymeriadau 
yn gyffredin yn cau eu hunain allan o'r cyfryw 
ordinhadau, yn neillduol o'r olaf, trwy beidio ag 
ymarfer â hwynt. Pa fodd bynag, nid yw ys- 
gymundod yr eglwys hon yn darostwng y deiliad 
dan unrhyw anfantais wladol. 

Yn mhlith yr Annibynwyr a'r Bedyddwyr, 
gwrthrychau ysgymundod ydynf y rhai ymrys- 
ongar a chynhenllyd, (Gal. v. 12) y rbai a es- 
geulusant eu cydgynulliad eu hunain, a ymad- 
awant ag ordinhadau Duw ac â'i bobl, Judas 
19; a'r rhai sydd o fucheddau afreolus ac an- 
foesol, megys difenwyr, meddwon, cribddeilwyr, 
godinebwyr, a chybyddion, Eph. v.5; 1 Cor, 
v. 11. 

Nid yw ysgymundod Cristionogol yn effeithio 
dim ar feddiant bydol nac amgylchiadau gwladol 
ei deiliaid: nid yw yn ei wneyd yn agored i 
ddirwy na charchar: nid yw yn ymyraeth â 
gwaith y llywodraethwr gwladol: nid yw yn 
gwneyd unrhyw gyfnewidiad yn y berthynas 
naturiol neu wladol, rhwng gwyr a gwragedd, 
rhieni a pblant, meistriaid a gweision : nid yw 
ychwaith yn ymddifadu ei deiliaid o'r fraint o 
ddyfod i'r addoliad cyhoeddus; end yr hyn y 
mae yn ei wneuthur yw, ei gau allan o gymun- 
deb yr eglwys, ac oddiwrth fwynhau y breintiau 
cysylltiedig â hyny. Y mae hyn yn cael ei gyf- 
lawni fel y byddo i'r troseddwr gywilyddio o 
herwydd ei bechod, ac edifarhau am dano, fel y 


byddoi anrhydedd Crist gael ei ddyogelu, ac | 


fel y byddo i'r tramgwyddiadau gael eu symud 
allan o'r ffordd. 

Gyda golwg ar y dull y gweinyddir ysgym- 
undod yn mhlith Ymneilduwyr, gellir sylwi nad 


hollol yn yr un modd yn mhob cyfundeb, nac 
yn mhob eglwys yn yr un cyfuudeb; rhai a 
ddewisant ei gyflawni yn gyhoeddus, ac eraill a 
farnant mai yn anghyoedd, yn yr eglwys, y 
dylid gwneyd hyny. Yn mhlith yr Anymddi- 
bynwyr, y drefn gyffredin yw, fod swyddogion 
yr eglwys yn gofyn meddwl yr aelodau ar y 
mater mewn cyfarfod eglwysig, ac yn gweith- 
redu yn ol barn y rhifedi amlaf mewn cydgord- 
iad â chyfarwyddyd gair Duw. 

Wrth derfynu yr erthygl hwn, y mae yn addas 
sylwi nad ellir bod yn rhy ofalus mewn achos o 
gymaint pwys ag yw yr un dan ein hystyriaeth. 
Dylid gofalu fod pob peth yn y cyfryw amgylch- 
iad yn cael ei ddwyn yn mlaen yn y modd 
mwyaf ystyriol, addfwyn, tyner, a thosturiol, 
gyda gweddi daer am fendith yr Arglwydd ar yr 
oruchwyliaeth, a phenderfyniad diysgog i go- 
fleidio pob cyfleusdra i wneyd daioni i'r tros- 
eddwr, trwy ei gynghori, ei addysgu, a'i ry- 
buddio, ac os bydd yn alluadwy, trwy ei adferu 
i gyflawn feddiant o'r breintiau y darfu iddo eu 
fforffedu trwy ei ymddygiad anweddus. Edr. 
Dysgyblaeth. 

YSPAID, (ys-paid), Llad. Spatium. Saes. 
Space: cyfwng, neu fesur o amser, mewn cyf- 
erbyniad, ysgatfydd, i “ystod,” neu le penod- 


edig. 

YSPAIL, Llad. Spoilîum. Saes. Spoil: yr 
hyn a gymerir trwy drais, yn neillduol mewn 
rhyfel. 

Cydnabyddir, mewn modd eglur, yn nghyf- 
raith Moses, hawl y bobl yn yr yspail a gymer- 
ent oddiar eu gelynion, mewn rhyfel. Eto, yn 
y dosbarthiad o honi, yr oeddynt yn ddarostyng- 
edig i'r rheolau ardderchog canlynol:—Yn 1. 
Yspail o fywolion, (sef o ddynion ac anifeiliaid, 
ni pherthynai i'r cymerwyr, yn bersonol, eithr a 
gesglid yn nghyd, a gyfrifid, ac a ddosbarthid 
yn ddwy ran gyfartal—un i'r milwyr, y rhai, o'r 
hon a roddent un o bob pum cant i'r Ar- 
glwydd, at wasanaeth yr offeiriaid; a'r llall 
i'r bobl, y rhai, o'r hon a roddent un 
o bob haner cant i'r Lefiaid, Num. xxxi. 
26—30.—2. Yspail o bethau difywyd, a 
berthynai yn unig ac yn hollol i'r cym- 
erydd, ad. 48—54. Yn gyson ag ansawdd gyff- 
redinol yr egwyddor rag-grybwylledig, y sef- 
ydlodd y brenin Dafydd, mewn modd doeth ac 
uniawn, fod yr ysbail i'w ranu yn gyfartal 
rhwng y milwyr cynrychiol ar faes y gwaed a'r 
bobla arosent gartref i wylio y dodrefn a'r 
meddianau, I Sam. xxx. 24, 25. 

Y mae yr Arglwydd, wrth racfynegu chwerwon 
ddyoddefiadau y Messia, yn dywedyd, '“Am 
hyny y rhanafiddo ran gyda llawer, ac efe & 
rana yr yspail gyda'r cedyrn;” neu, yn ol cyf- 
ieithiad godidog y Dr. Lowth, “Am hyny y 
rhanaf y llawer yn rhan iddo ef, ac efe a rana_y 
cedyrn yn yspail,” Esa.liii. 12. 

YSPEILYDD, (yspail), ysglyfaethwr, di- 
frodwr; lleidr, 

Y ffordd ddyogelaf i ymgadw rhag “llwybr- 
au” enbyd a thra pheryglus hwn yw parchu ac 
iawnddefnyddio “'geiriau gwefusau yr Ar- 
glwydd.” “Tuag at am weithredoedd dynion,” 
(h. y., gyda golwg arnynt, neu yn mherthynas 


yw yr oruchwyliaeth yn cael ei chyffawni yn | iddynt) “ wrth,” neu trwy “eiriau dy wefusau 


YSB 8 


72 


YSB 


r ymgedwais” (y gwyliais i ymgadw,  Piscat 
y “rhag llwybrau yr yspeilydd,” Ps. 
xvii. 4. 

YSBRYD, Ffr. spirit; Llad. Spiritus; 
Saes. Spirit: yn gyffredinol, unrhyw fod an- 
nefnyddiol, yn meddwl, adfeddwl, amgyffred, 
rhesymu, barnu, ewyllysio, dewis, caru, a 
chashau, Ioaniv. 24; Heb.i.14; Job xxxii. 8. 

Ayferir y gair Ysbryd mewn ystyr eang ac 
amrywiog yn yr Ysgrythyrau Santaidd, Heb- 
law ei * ystyr gyntefig a phriodol, y mae yn ar- 
wyddo, yn 1. Y Trydydd Person yn y Duwdod, 
Math. xxviii. 19; 2 Cor.iii.17. 2. Ei gynhyrf- 
iad, cyfarwyddyd, a'i gymhorth ef, Math, xxii. 
43; Rhuf. viii. 1; 1 Cor. xiv. 15; Gal. iiì. 5. 
3. Y rhan anfarwol o ddyn, Preg. xii. 7; Act. 
vii. 59. 4. Unrhyw fod rhesymol, gan nad pa 
un ai angylaidd neu ddynol, da neu ddrwg, sant- 
aidd neu halogedig fyddo, Heb.i. 14; Luc xi. 
24; 1Tim.iv.l; 1 Íoaniv.1l—4. ô. Gwrol- 
der, bywiogrwydd, neu frwd-frydedd, Jos. v. 1; 
lBren.x.5; lTim.iv.12. 6. Unrhyw nwyd, 
cyneddf, egwyddor, neu dueddiad, Luc ix. 55. 
Pan i'w ddeall felly, y mae yn gyffredin yn cael 
ei arfer mewn cysylltiad â rhagenw, enw cadarn, 
neu enw gwan; megys y canfyddir yn eglur 
eddiwrth yr ymadroddioncanlynol a'u cyffelyb :-- 
““ Ysbryd arall,” Num. xiv. 25. “' Ysbryd un- 
iawn,” Ps.li. 10. “Ysbryd drylliedig,” adn.17. 
““ Ysbryd newydd,” Ezec. xviii. 31; xxxvi. 26. 
““ Ysbryd rhagorol,” Dan. v. 12. “ Ysbryd 
ffydd, 2 Cor. iv. 13. “Ysbryd addfwynder,” 
Gal: vi.1. “Ysbryd ofn ac ysbryd nerth, a 
ehariad a phwyll.” “ Ysbryd addfwyn a llon- 
ydd, 1 Pedr. iii. 2, ac “ Ysbryd bywyd,” Dat, 
xi. ll, 

YSBRYD Y BYD, Hvevga Tov Kocpov ; 
y syniadau, teimladau, egwyddorion, a thuedd- 
iadau sy'n cynhyrfu a llywodraethu dynion y 
byd, mewn gwrthwynebiad i'r ysbryd sydd o 
Dduw, l Cor. ii. 12. Gellir ei adnabod wrth ei 
ansawdd, ei effeithiau, a'i hollol wrthwynebiad 
i'r “ddoethineb oddiuchod, yr hon sydd bur, 
heddychlon, boneddigaidd, hawdd ei thrin, llawn 
trugaredd a ffrwythau da, diduedd a diragrith,” 
Y mae, yn 1. Yn hunanol a chybyddlyd, Phil. 
ii. 21. 2. Yn anianol a chnawdol, Rhuf. viii. 5; 
2Cor. ii. 14; Iago iii, 14; iv. 1—5,. 3. Yn 
falch a chwyddedig, Ps. x. 4; buc xviii. 9. 4, 
Yn anfoddlawn a grwgnachlyd, Math. v. 
98—48. 5. Yn genfigenllyd, ymrysongar, an- 

faddeugar, a dialus, Iago iv. 15; Tit. iii. 3. 
6. Yn anghrediniol, anufydd, a halogedig, Eph. 
ìi.3; Heb.iii, 12; 1 Ioan v, 19. 

YSBRYD CYHOEDD, egwyddorion anhun- 
anol, haelfrydig—yn tueddu eu deiliaid i ym- 
hyfrydu yn, ac i geisio y lles cyffredin, ac nid 
eu daioni personol eu hunain, 1 Cor. x. 33, Y 


* Ystyr cyntefig a phriodol y gair ysbryd yw 
anadliad, chwâ, neu wynt, mae'n tadogi o'r 
Llad, Spirare, anadlu. Yr un ystyr sydd i Auach 
yr Hebreaid a Pneuma y Groegiaid, y rhai yn 
amla gyfieithir gynt, Edr, Ex. x,13, 19; xv. 
B,10; Zec.vi.5,mar, Ioan iii,8. Dengys hyn 
reswm a phriodoldeb yr Ton dilynol :— 
“ A'r Arglwydd Dduw a luniasai y dyn o bridd y 
ddaear, ac a anadlasai yn eì ffroenau ef anadl 


gwrthwyneb ydyw i'r ysbryd cybyddlyd, cul, 
hunanol, ag sy'n llywodraethu dynolryw wrth 
natur. Y mae yn tueddu ei ddeiliaid i deimlo 
dros eraill; i ddymuno yn dda iddynt; i dost- 
urio wrth y rhai sydd mewn angen a chyfyng- 
der, ac i gydymdeimlo â hwynt; ilawenhau 
gyda'r rhai sy'n llawenhau, aci alaru gyda'r 
rhai sy'n galaru ; i ymwadu ag ef ei hun, er 
mwyn gwneyd lles i eraill; aci gysegru ei hun, 
oll ydyw, ag a fedd, ìi ogoniant Duw a lles ei 
gydgreaduriaid yn gyffredinol, gan ymdrechu, 
hyd y gallo, i'w gwasanaethu a'u buddioli yn 
mhob modd. Y mae efe yn gyfaill Duw; yn 
llawenhau pan y mae yn cael ei barchu, ac yn 
galaru pan y mae yn cael ei ddianrhydeddu a'i 
gablu. Y mae yn ystyried ei hun yn rhan o'r 
cwbl—yn aelod o un teulu, a than rwymau i fod 
yn wasanaethgar a defnyddiol er dwyn oddiam- 
gylch y dyben a'r lles cyffredin. Mewn gair, 
nid yw efe yn byw iddo ei hun ond i Dduw a'i 
gydgreaduriaid ; nid yw yn ystyried ei alluoedd, 
ei amser, ei ddoniau, ei feddianau, nac un dim 
ag sydd ganddo yn eiddo iddo ei hun, ond yn 
eiddo Duw a'i gyd-ddynion. “I Dduw a'r 
cyffredin,” yw eì arwydd-air. Hyn yw ei ym- 
gais, ac at hyn y mae yn ymestyn. Edr. Oar- 
iad, Cymwynasgarwch, Daioni, Haelioni. 

YSBRYD GLAN, un o enwau cyffredin y 
Trydydd Person yn y Duwdod, yn arwyddo yr 
un peth ag Ysbryd Santaidd; ac yn dynodi ei 
swydd a'i waith arbenig, sef santeiddio, neu 
lanhau. 

Mai Person neu ddynsawd, ac nid ansawdd, 
neu briodoledd, yw yr Ysbryd Glan, sydd eglur, 
yn 1. Oddiwrth fod galluoedd personol, megys 
deall ac ewyllys,) yn cael eu priodoli iddo, Act. 
Xv:28; 100r 1. O lel iu lr G2 Fod 
gweithredoedd personol yn cael eucyflawni gan- 
ddo; megys ““ ymryson,” Gen. vi. 1. “Gwa- 
rafun,” Act. xvi. 6, 7. '“ Llafaru neu ddywed- 
yd em LV. le y stio AG xx 2; 
Rhuf. viii. 16. ““ Gorchymyn, galw, ac anfon,” 
Act. xiii. 3, 4. ““ 'Trigo, cynorthwyo, ac erfyn,” 
Rhuf. yiii. 9; ix. 26. 9. Fod y rhagenw gwr- 
ywaidd EKELVOC, efe, yn cael ei gysylltu yn y 
Groeg â'r enw cadarn rrvevua, ysbryd, wrth son 
am dano ef, Ioan xiv. 26; xv.26; xvi. 13; Eph, 
i. 13. 4. Ei fod yn cael ei enwi gyda'r Tad a'r 
Mab, yn y comisiwn Cristionogol i fedyddio; 
a'r un modd yn y fendith apostolaidd, Math. 
xxi. 19; 2 Oor. xiii. 13. 5. Ei fod wedi ym- 
ddangos i ddynion mewn agwedd neu ffurf wel- 
edig megys colomen ; yr hyn nid yw mewn un 
wedd yn cytuno eithr â dynsawd; gan ei fod 
yn olygiad digynllun, a rhy wrthun i'w ganiatau 
êm allu, neu ryw briodoledd arall; eithr yn 
eithaf goddefol yn ei berthynas â bod rhesymol 
annefnyddiol; gan nad oes un rheswm yn erbyn 
einioes : a'r dyn a aeth yn enaid byw, Gen. ii, 7, 
“ Ysbryd Duw a'm gwnaeth i, ac anadl yr Holl- 
alluog a'm bywiocaodd i,” Job xxxiii. 4,“ Pwy 
a edwyn ysbryd dyn, yr hwn a esgynifyny, a 
chwythad (Saes. ysbryd) anifail, yr hwn a ddis- 
gyn i waered i'r ddaear ?” Preg. iii. 21.  “ Efe 
(Sef Iesu) a anadlodd arnynt, ac a ddywedodd 


wrthynt, Derbyniwch yr Ysbryd Glan," Ioan 
xx, 22, 


 YSB 


n— 


873 


YSB 


gwaith y cyfryw fod yn cymeryd corff awyrawl, 
ac yn ymddangos ynddo ar rith colomen, mwy 
nag ar rith dyn, neu ryw rith arall, Math. iii. 
17; Gen. xix. 1—22. 

Nid llai eglur fod yr Ysbryd Glan yn Berson 
Dwyfol, gogyfuwch mewn gallu a_ gogoniant â'r 
Tad a'r Mab, na'i fod yn Berson gwirioneddol 
ac arbenigol. Yn 1. Y mae mewn modd hollol 
anghyfaddasadwy, (ungualified,) yn cael ei alw 
yn Dduw, Act. v. 3, 4; 1 Cor.iii. 16, 17 ; vi. 
19, 20. 2. Y mae yn cael ei alw Arglwydd, neu 
Jehofa, yr hwn yw enw priodol ac arbenigol y 
Duw Goruchaf. Cymharer Act. xxviii. 25, ag 
Esa. vi. 9; Heb, iii. 7, 9, ag Ex. xvii. 7; Jer. 
xxxi. 91, 34; Heb. x. 15, 16.. 3. Y mae per- 
ffeithderau anghyfranogol Duw yn cael eu pri- 
odoli iddo; megys, Hollwyddfodoldeb, Ps. 
Cxxxix. 7; Eph. ii. 17, 18; Rhuf. viii. 26, 27. 
Hollwybodaeth, I Cor. ii. 10, 11; Esa. xl. 13, 14, 
Hollalluogrwydd, Luci. 35.  Tragywyddoldeb, 
Heb.ix. 14. 4. Y mae gweithredoedd priodol 
Duw yn unig yn cael eu priodoli mewn modd 
eglur a phendant iddo ef; megys creu, Job 
xxxiii. 4; Ps. civ.30; Luc i. 35; adgenhedlu, 
Ioaniii, 5; codi'r meirw, Rhuf. viii. ll. 5. Y 
mae yr addoliad priodol i Dduw yn unig yn cael 
ei ofyn a'i roddi ìddo ef, Esa. vi. 3,8. 9, 10, 
wedi eu cymharu ag Act. xxviii. 25—27; Rhuf. 
ix. 1; Dat.i. 4; 2 Cor. xiii. 14; Math. xxviii, 19, 

Mor eglur a hyny yw, ei fod yn Berson gwa- 
hanol, neu wahaniaethol oddiwrth y Tad a'r 
Mab:—Yn 1. Herwydd hyn, tebygol, yn gystal 
ag i ddynodi ei berthynas â hwynt, yn yr un 
hanfod, y gelwir ef Ysbryd Duw—Ysbryd yr 
Arglwydd—ac Ysbryd Crist, Rhuf. viii. 9; 2 
Cor. iii. 17. 2, I'r dyben i'w wahaniaethu oddi- 
wrth y Mab, gelwir ef aXXoc mapayXroc, 
dyddanydd arall; a dywedir ei fod yn deilliaw 
oddiwrth, ac yn cael eì anfon gan y Tad a'r Mab, 
Ioan xiv. l6, 26; xv 26; xvi. 7. 8. Darlunir 
y cabledd anfaddeuol megys yn taro yn fwy 
uniongyrchol yn ei erbyn ef na'r Mab, Math. 
xii. 31, 32. 4. Priodolir gweithredoedd neill- 
duol iddo ef, yn wahaniaethol oddiwrth y Tad 
a'r Mab; a chymhwysir enwau swyddol ato, y 
rhai mewn modd arbenigol, ydynt yn dynodi y 
cyfryw weithredoedd, 

Dosbarthir gweithredoedd neillduol yr Ysbryd 
Glan yn iechydwriaeth dynion, yn gyffredinol 
ac anghyffredinol. Heblaw ffurfio ac addurno 
natur ddynol Crist, er ei addasu i gyflawni ei 
ymrwymwaith cyfryngol, ei waith anghyffredinol 
oedd tywys y proffwydi a'r apostolion (etc mrac- 
avr aXMn6eav,) o'r holl wirionedd, neu ddat- 
guddio ewyllys Duw, mewn modd digyfrwng 
iddynt, a'u cynysgaeddu â doniau gwyrthiol, i'r 
dyben i'w haddasu i'w gyhoeddi a'i gadarnhau, 
Luci.835; Esa.ix. 1—3; lxi. 1—3; Ioan xvi. 
13; 2 Tim.iii. 16, 17 ; 1 Cor. xii. 4; Heb. ii. 
7. Yr enwau ysgrythyrol, dynodiadol o'r dos- 
barth arbenigol hwn o'i waith ef ydynt ““ Ysbryd 
y gwirionedd,” “ Nerth y Goruchaf,” &c., Ioan 
xvi13; Luci. 35. 

Gwaith cyffredinol yr Ysbryd Glan yn iech- 
ydwriaeth pechaduriaid, yw goleuo — aileni— 
santeiddio —nerthu—arwain—dyddanu—- cadarn- 


hau—a pherffeithio y saint yn yr hyn sydd dda, | 


loaniii. 5; Eph.i. 18; Rhuf. viii. 13—16, 26, 
205. Cor, vi. ll ; 1 'Fhes— y 23: 2 Fhes mn: 
13; 1 Pedr v.10.. Yr enwau Ysgrythyrol dy- 
nodiadol o'r dosbarth hwn o'i oruchwyliaeth ef 
ydynt “Hael Ysbryd ;” “ Ysbryd Santeiddiol ;” 
““ Ysbryd Glan;” (yrhwn a gymhwysir ato o 
gylch triugain o weithiau yn y Testament New- 
ydd yn unig,) “Ysbryd daionus;” “ Ysbryd 
barn ac Ysbryd llosgfa;” “ Ysbryd gras a gwe- 
ddiau ;” “ Ysbryd mabwysiad ;” “ Dyddanydd 
arall;”' “' Ernes,” &c., Ps. li. 11, 12; Math. i. 
18; Ps. cxliii. lO; Esa. iv. 4; Sech. xii. 10; 
Rhuf. viii. 15; Ioan xiv. 26 ; Eph. i. 14. 

Dyledswyddau arbenigol dynion tuag at yr 
Ysbryd Glan dan y cymeriadau rhag-grybwyll- 
edig, ydynt gweddio am dano; cydsynio a'i 
gynhyrfiadau a'i gymelliadau; a bod yn dra 
gochelgar rhag ei dristau a'i ddiffodd, Luc*xe 
9—13; Esa. lxiii. 10; Eph. iv. 30; 1 Thes. 
v. 19. 

Gyda golwg ar ddawn yr Ysbryd Glan, y mae 
un ysgrifenydd rhagorol yn sylwi, yn 1. “Nad 
ydym, mewn atebiad i'n gweddiau, i ddysgwyl 
am dano i sibrwd yn ddigyfrwng wrthym ein bod 
yn blant i Dduw; nac ychwaith er datguddio 
hyny i ni mewn un ffordd arall, amgen trwy ein 
tueddu i weithredu ffydd ac edifeirwch, yn 
nghyd a chariad at Dduw a'n cydgreaduriaid. 
2. Nad ydym i ddychymygu ei fod yn datguddio 
dim croesi'r gair ysgrifenedig; nac ychwaith 
trwy unrhyw gyfrwng arall. 3. Nad yw ei ar- 
weiniad a'i weithrediadau ef, mewn un modd yn 
gwneyd ein hymarferiad ni â moddion gras yn 
ofer ac anangenrheidiol. 4. Nad yw wedi ei 
addaw nac ychwaith yn cael ei roddi i'r dyben 
i'n gwneyd ni yn anffaeledig. 5. Nad ydyw 
ychwaith yn cael ei gyfranu i'r dyben i wneyd 
dim yn ddyledswydd arnom nad oedd felly yn 
flaenorol i'r derbyniad o hono.” 

Yn mherthynasi ansawdd arbenigol gweith- 
rediadau santeiddiol yr Ysbryd Glan, yn neill- 
duol yn yr adenedigaeth, y mae cryn amryw- 
iaeth barn yn mhlith Duwinyddion cynar a 
diweddar. Myn rhai mai anianyddol, neu ddi- 
gyfrwng, ydynt; tra y mae eraill yn honi eu 
bod o natur foesol, neu anogaethol yn unig; gan 
haeru fod y golygiad arall yn dinystrio cyfrifol- 
deb dyn ; yn croesi tystiolaethau eglur a_phen- 
dant gair Duw, Ps. xvii. 7, 8; Ioan xvii. 17; 
Rhuf.i.16; x.17; 2Tim.iii. 15—17; Iagoi, 
18; l Pedri.23; yn gwrthwynebu teimlad a 
phrofiad pob gwir Gristion; ac yn sarhad a dir- 
myg ar yr-efengyl, fel moddion addas a digonol 
er dychwelyd a diwygio y byd; trwy wneyd y 
darlleniad a'r pregethiad o honi yn ofer a diles, 
Rhuf. x. 8—17. Pleidwyr y golygiad anian- 
yddol, modd bynag, ydynt yn gwadu y canlyn- 
iadau hyn; ac yn haeru fod y golygiad moesol 
yn wadiad rhinweddol o'r angenrheidrwydd an- 
hebgorol o waith yr Ysbryd Glan ar yr enaid, 
er ei gyfnewid a'i wneyd yn greadur newydd yn 
Nghrist Iesu, awyddus i weithredoedd da; yr 
hyn, gyda llaw, y mae ei goleddwyr yn ei hollol 
wadu. Tra byddo y ddwy blaid, modd bynag, 
yn addef cyfrifoldeb dyn, perffeithrwydd, neu 
hollddigonolrwydd gair Duw fel moddion moesol, 
addas i gyfnewid a diwygio y byd; yn nghyd 


YSB 


874 


YSB 


a'r angenrheidrwydd anhebgorol o weithrediadau 
pendant yr Ysbryd Glan i gymdeithasu y dar- 
lleniad, pregethiad, a'r ymarferiad ystyriaethol 
o'r gair, er effeithio adenedigaeth a santeiddiad, 
gellid meddwl mai eu dyledswydd yw goddef 
eu gilydd mewn cariad; canys ar un llaw, nid 
oes gymaint ag un enghraifft, (oddigerth yr 
eiddo Saul o Tarsus yn unig; yr hwn oedd yn 
dra chyfarwydd a'r gair yn flaenorol i'w droed- 
igaeth ; ac at yr hwn, ysgatfydd, y pryd hwnw, 
““y daeth y gorchymyn,” mewn modd arbenig- 
ol, Rhuf. vii. 9;) i'r cyfnewidiad dan sylw gael 
ei effeithio heb y gair ; nac ar y llaw arall, a'r 
gair, heb weithrediad * pendant yr Ysbryd Glan ; 
a thra yr addefant y gwirioneddau rhag-gry- 
bwylledig, rhaid maì â hwy eu hunain, ac nid 
Â'r gwirionedd, y maent yn anghytuno. 

Yn mherthynas i ansawdd y cyfnewidiad dan 
sylw, gellir nodi, —Nad ydyw yn gynwysedig 
mewn dim allanol, nae ychwaith mewn pob peth 
tumewnol a ellir ei deimlo a'i brofi. Nid yw 
yn gynwysedig mewn bedydd, gan nad yn mha 
ddull y gweinyddir ef; mewn ataliad addysg- 
iadol, gan nad pa mor iachusol ei ddylanwadau ; 
mewn diwygiad parthol, yn agweddiad allanol y 
fuchedd, yn cyfodi oddiar argyhoeddiad amserol, 
gan nad pa mor rymus y dygwyddo fod; nac 
mewn cydsyniad meddyliadaidd â phrofion a 
gwirionedd Cristionogaeth; ond yn newidiad 
trwyadl y natur foesol, o ran ei holl olygiadau 
a'i theimladau, yr hwn sydd yn effeithio argy- 
hoeddiad y meddwl; penderfyniadau yr ewyll- 
ys; teimladau y gydwybod; a serchiadau y 
galon. Yr adnewyddiad hwn a effeithir trwy 
foddion cydweddol a'i natur, yn tueddu, dan 
oruchwyliaeth ddwyfol, i sicrhau ei effeithiau 
arferol. Y mae cyfaddasrwydd eglur yn nar- 
ganfodiadau a gwirioneddau Cristionogaeth, i 
effeithio y cyfnewidiad hwn. Trwy ddynoethi 
drwg pechod, yn ei natur, eì fwyhad, a'i ganlyn- 
iadau, y maent yn cyffroi ein harswyd a'n dy- 
chryn. Trwy gyfleu o'n blaen gyfraith Duw yn 
ei hysbrydolrwydd ac eangder ei gofynion, y 
maent yn efleithio argyhoeddiad. Trwy ddat- 
guddio addasrwydd a digonolrwydd yr iawn, a 
chyhoeddi cyfiawnder yn gystal a thrugaredd 


* Gweithrediad pendant yr Ysbryd Glan a ddy- 
wedasom ; canys os gwadir hyn, nid ydym yn 
medru canfod yn mha beth y mae y golygiad 
moesol yn gwahaniaethu oddiwrth athrawiaeth y 
diweddar Dr. Priestley, yr hwn a ddywed:— 
“ God gives us good dispositions of mind, as he 
gives us our daily bread, in a natural, and by no 
means in a super-natural manner; it is by the 
help of means adopted to impress our minds, and 
never without them, 

“ If this doctrine be true, (and the whole tenor 
of 8scripture and reason confirm it,) the doctrine 
of imstantameous conversion, ìs altogether a de- 
lusion, Buoyed up by this vain hope, men con- 
tinue in 8Sin, fancying they can be converted at 
the very hour of death: and though they are 
even brought to the gallows by their crimes, even 
from thence they pretend to be sure of going to 
heaven. 

“ But if there be such a_ thing as an established 
course of nature, iî our minds be subject to any 
regular laws amd influences, and if changes of 


Duw, yn narpariaeth gyflawn yr efengyl dra- 
gywyddol, y maent yn arwain i weithrediad 
ffydd a gobaith, ac yn cenhedlu y tangnefedd yr 
hwn sydd uwchlaw pob deall. Y maent yn 
darparu defnyddiau myfyrdodau a_ golygiadau; 
yn sefydlu cyfundodau cedyrn yn y meddwl; yn 
taraw holl gynhyrfiadau gwreiddiol y teimlad; 
ac yn ffurfio holl elfenau moesol cymeriad y 
Cristion, yn eu holl weithrediadau amrywiog ar 
y gydwybod a'r galon. Oddiyma y mae pwys 
addysg grefyddol yn cyfodi; y fantais o ordin- 
hadau cyhoeddus; a'r elw annhraethol sydd yn 
deilliaw i'r byd oddiwrth weinidogaeth y cymod. 
Y mae y gwirionedd dwyfol yn cael ei gyflwyno 
i sylw dynion yn ei holl amrywiaeth a'i gysyllt- 
iadau; a gwrthrych ffydd yw y gwirionedd— 
ffynhonell uniongyrchol yr holl feddyliau, a llu 
o olygiadau cysylltiedig â dechreuad a chynydd 
y bywyd dwyfol—a'r cyfrwng penaf trwy yr 
hwn y mae y dylanwad dwyfol yn gweithredu 
ar y deall a'r galon. 

“ Ond eto wedi y cwbl, nid yw y gwirionedd, 
er ei fod o darddiad dwyfol, yn unig ond yr 
achos cyfryngol o'r holl gynhyrfiadau a'r argraff- 
iadau hyn. Íe, yn mhob amgylchiad, y mae ei 
effeithioldeb yn ymddibynu yn hollol ar allu a 
goruchwyliaeth yr Ysbryd Glan. Yn ngoruch- 
wyliaeth iechydwriaeth, iddo ef yn unig y mae 
goleuo a santeiddio y meddwl, wedi ei ym- 
ddiried. 

“ Ansawdd a dull y dylanwad dan sylw, nìd 
ydynt,yn cael eu darlunio mewn medd cynilaidd 
a phenodol yn un rhan o'r ysgrythyr; ond y 
mae y ffaith yn ddiamheuol, a'r darluniadau o'i 
chymeriad cyflredinol, a'i heffeithiau llesol, yn 
amrywiog a hyfryd. Pa un ai bod y dylanwad 
yn gweithredu yn flaenorol i ddarganfodiad y 
gwirionedd, ac yn cynysgaeddu y cymhwysder 
moesol angenrheidiol i'r cyfryw ddarganfyddiad ; 
neu pa un ai bod y meddwl yn cael ei arwain yn 


'y gweithrediad cyffredin o'i alluoedd i ystyried 


y gwirionedd, a thra y mae y gwirionedd yn cael 
ei gyflwyno i'w sylw, fod y dylanwad dan sylw 
yn ei gymdeithasu, er peri ei fod yn effeithiol 
a grymus, ydynt ddadleuon duwinyddiol mwy 
cywrain na buddiol. Ymddengys, modd bynag, 


mind are made in no other manner than by the 
natural influence oî the objects presented to them, 
and by the circumstances in which men are 
placed, (which certainly corresponds to facts,) 
time must be reguisite to form any character. A 
character is a thing of slow growth, but of a fìrm 
constitution, 

“ Ministers, therefore, should bestow their la- 
bours chiefly on the young, instructing them in 
the, principles of religion, ineulcating good max- 
ims, forming them to good habits, and making 
every thing in religious discipline familiar to 
them. Thisis bending the oak while it is pliable, 
and while the task is not difficult. But with res- 
pect to persons far advanced in iife, all we can 
hope to do is to palliate excesses, and prevent 
enormities. The character, the general temper, 
and turn of mind are fixed, and can no more be 
made to bend to our efforts, 6han an oak of some 
growth and standing.” See Priestley's Doctrine 
gy ES FM Influence on the Human Mind, p.p. 


YSB 


875 


YSB 


yn fwy cyson â'r golygiadau cyffredinol y 


mae | 


yr ymadroddion a'r cyffelybiaethau ysgrythyrol | 


yn tueddu i'w cenhedlu, ì olygu fod goruchwyl- 
iaeth yr Ysbryd Dwyfol, megys mewn cysylltiad 
â'r gwirionedd; ac os gellir dywedyd felly, megys 
yn gwneyd i fyny y defnydd trwy yr hwn y mae 
yr argraff ysbrydol yn cael eì heffeithio; fel pe 
byddai dyn o dan weithrediad y dylanwad hwn, 
yn alluog o chwilio a datgan y gallai nodi pa 
wirionedd, neu ddosbarth o wirioneddau a dyn- 
odd sylw, a achosodd argyhoeddiadau a chy- 
mhelliadau gwir ffydd ; ac felly a arweiniodd i 
ffurfiad y cymeriad ysbrydol... Ond na fydded 
ì ni un amser gymysgu ein rhesymau a'n cyw- 
rain olygiadau ein hunain â hysbysiadau syml a 
chynhwysfawr y Beibl yn mherthynas ,i'r ffaith. 
Yno yr ydym yn dysgu fod ““pob rhoddiad da- 
ionus, a phob rhodd berffaith, yn disgyn oddi- 
wrth Dad y goleuni ;” ac mai “o'i wir ewyllys 
yr enillodd efe nyni, trwy air y gwirionedd.” 
Fleicher's Spiruality of Mind, p.p. 14—l7. 
Dywed yr anfarwol Howe, “' Fod yr Ysbryd 
Glan yn ei weithrediadau santeiddiol, yn ym- 
wneyd â ni mewn ffordd dra chyffelyb i'r un 
naturiol. Megys yr ydym yn sicr yn nghynal- 
iaeth^ein bodoliaeth naturiol, fod yr achos cynt- 
: af, (Duw,) yn cydweithredu ag ail achosion, er 
' nad yw y dylanwadau dwyfol yn cael eu cyfranu 
i'r perwyl hwnw mewn modd teimladwy, (sen- 
sible,) neu mewn ffordd mor ganfyddadwy ag y 
gallom ni wahaniaethu y dylanwad sydd yn 
deilliaw oddiwrth yr achos cyntaf oddiwrth yr 
un sydd yn dyfod oddiwrth yr ail achos; er 
hyny, yn yr amgylchiad hwn, y mae ein rheswm 
a'n cred yn ein cadarnhau yn mngwirionedd yr 
byn na ddichon ein synwyr ei amgyffred. Felly 
yma, y mae yr Ysbryd Dwyfol yn ymgyfaddasu 
at ein ffordd ni o weithredu—yn gweithredu 
ynom mewn modd cyd-unol â'n hanturiaethau; 
ac er bob amser nad allwn trwy arwyddion eglur 
i wahaniaethu y cynhyrfiadau a_ ddeilliant oddi- 
wrtho ef; eto, ymae ein ffydd yn ein dysgu i 
briodoli pob da ynom ein hunain iddo ef.” See 
Howe's Works Vol. I. p. 401. Folio. â 
“Nid ydym,” medd y Dr. Owen, “i olygu 
fod anogaethau y gair yn cael eu gadael i 
weithrediad hollol naturiol, eithr eu bod yn cael 
eu bendithio gan Dduw, a'u cymdeithasu â gallu 
yr Ysbryd Glan er sicrhau eu heffeithiau ar 
eneidiau dynion. Trwy resymau ac anogaethau 
y mae ein meddyliau yn cael eu heffeithio, a'n 
heneidiau yn cael gweithredu arnynt; ac felly, y 
mae dychweliad at Ddu yn dyfod € yn rhesymol 
wasanaeth;' a'r dychweledigion, yn gyffredin, 
yn gallu rhodd ìi rhyw gymaint o hanee yr ys- 
tyriaethau, trwy ba ra? y cawsanf eu henill. 
Ond nid yw holl waith yr Ysbryd yn y dychwel- 
iad yn gynwysedig yn hyn; canys heb fwy na 
chyfleu gwrthrychau o flaen y meddwl, a'i anog 
i'w caru, neu eu cashau, arosai yr ewyllys yn 
anmhenderfynol. _ Wrth weddio am yr Ysbryd 
Glan, yn sicr yr ydym yn golygu mwy na bod 
iddo ein hanog a'n cymhell, sef bod iddo 
“ weithio ynom ewyllysio a gweithredu o'i ew- 
yllys da ef.' Heblaw anogaethau, y mae yn 
y dychweliad waith gwir anianyddol (real phi- 
losophical work), br: 
ddor rasol bywyd ysbrydol yn eneidiau pawb a 


trwy yr hwn y cyfranir egwy- | 


wir adgenhedlir.” Dr. Owen on the Spirit, pp. 
168—]173. 

Wrth son am yr Ysbryd Glan fel rhwymyn 
undeb yr enaid ailenedig Â Christ, y mae y Dr. 
Bates yn dywedyd, ** Y fath egwyddor yw yr 
Ysbryd Glan i'r enaid, yn ei gynysgaeddu â 
bywyd ysbrydol, bywiogrwydd, a gallu i weith- 
redoedd da; trwy ba ryw gymhwysiad o allu yr 
ysbryd y mae hyn yn cael ei weithredu sydd 
ddirgelwch anegluradwy. Fel yr apostol, pan y 
cipwyd ef i'r drydedd nef, ac y clywodd yno 
bethau annhraethadwy [er na wyddai pa un ai 
yn y corff neu allan o'r corff yr ydoedd], felly 
y mae deiliad y cyfnewidiad rhyfeddol hwn yn 
teimlo ac yn gwybod ei fod wedi cymeryd lle 
ynddo, er na wyr ond ychydig neu ddim am y 
dull a'r modd yr effeithiwyd ef.” See Bates's 
Works, p. 981. _ Edr. Adenedigaeth, Argyhoedd- 
iad, Dychweliad, Troedigaeth, Santeiddiad. 

YSBRYD GWEDDI, un o enwau goruch- 
wyliaethol yr Ysbryd Glan, yn dynodi y teiml- 
adau a'r ansawdd meddwl hwnw a weithredir 
ganddo ef yn nghalon y gwir weddiwr, er ei 
addasu i gyflawni y ddyledswydd o weddio 
mewn modd addas a llwyddianus. 

Y mae dawn ac ysbryd gweddi yn ddau beth 
hollol wahanol. Gall y naill fod heb y llall. 
Peth ynom nì at wasanaeth eraill yw'r dawn, 
ond peth i ni ein hunain, rhyngom â Duw, yw 
yr ysbryd. Y mae y blaenaf yn angenrheidiol 
er cyflawni y ddyledswydd mewn modd hyfryd i 
ni ein hunain, ac adeiladol i eraill, ond yr olaf, 
erei chyflawni yn ddiragrith, cymeradwy ger 
bron Duw, a llwyddianus.  Chwenychwn y 
doniau goreu; ond yn benddifaddeu, gafalwn 
am feddu yr Ysbryd. 

Gyda golwg ar nodweddiadau gwahaniaethol 
yr Ysbryd dan sylw, gellir nodi, yn 1. Mai 
Ysbryd goleu, cyfarwydd â'n hangen ein hun- 
ain ac â chymeriadau ac addewidion Duw ydyw, 
“* Ysbryd doethineb a datguddiad trwy adnabod 
Duw,” Eph.i. 17. Hebddo, “Ni wyddom ni 
beth a weddiom megys y dylem,” Rhuf, viii. 
26. Trwyddo i'n dysgir i weddio yn well nag y 
dichon i neb rhyw ddynol gyfarwyddiadau ein 
dysgu. 2. Ysbryd gwir deimladwy o'n hangen 
ydyw. Yr ydym yn aml yn gwybod ein hangen 
yn well nag yr ydym yn ei deimlo. Er ei gan- 
fod, y mae y meddwl yn ddidaro, y galon yn 
galed, a'r gydwybod yn farwaidd a chysglyd, 
Ond gyda goleunii ganfod ein hangen, y mae 
yr Ysbryd Glan,.fel ysbryd gras a gweddiau, yn 
rhoddi y teimlad. Y mae yn tynu y galon 
gareg, ac yn rhoddi yn ei lle galon dyner o gig; 
yn rhoddi yr ysbryd drylliedig, a'r galon ddryll- 
iog gystuddiedig, yr hon ni ddirmyga Duw, 
Ezec. xxxvi. 26; Ps. li. 17. Hyn y mae yn ei 
wneuthur trwy gyfarwyddo ac arwain y meddwl 
at Grist croeshoeliedig, Zech. xii. 10. 3, Ysbryd 
awyddus am y fendith a geisir. Ffrwyth teimlad 
bywiog o'r angen yw hwn, a_““newyn a syched 
am gyfiawnder” y gelwir ef, Math. v. 6. 4. 
Ysbryd gwir isel a gostyngedig. Y cyfryw oedd 
ysbryd y Psalmydd pan ddywedai, “ Y tlawd 
hwn a lefodd, a'r Arglwydd a'i clybu, ac a'i 
gwaredodd o'i holl drallodau,” Ps. xxxiv. 6. Y 
cyfryw hefyd oedd ysbryd Jacob pan ddywedai, 
“FNi ryglyddais y lleiaf o'th holl drugareddau 


YSB 


876 


YSB 


di, nac o'r holl wirionedd a wnaethost â'th was,” | 


Gen. xxxii. 10. Y gwrthwyneb i ysbryd balch 
y Pharisead yn y ddameg, ydyw, a'r cyffelyb i 
ysbryd y Publican, Luc xviii. 9—14. 5. Ys- 
bryd ffyddiog a hyderus yn nhrugaredd a ffydd- 
londeb Duw, trwy Grist, yn credu, nid ei allu 


yn unig, ond hefyd ei barodrwydd a'i ewyllys- | 


garwch i drugarhau, Heb. iv. 16; Iagoi. 5—7., 
Y mae yn cynwys hyder meddwl am wrandaw- 
iad o'r deisyfiad arbeniga. gyflwynir ger bron 
Duw ar y pryd gan y gŵeddiwr; nid yn y dull 
y mae efe yn meddwl, ond yn y llwybr y byddo 
orau yn ngolwg yr Arglwydd, 1 Ioan v. 14,15. 6. 


Ysbryd taer, anymollyngol, Gen. xxxii. 24, 25; 
Math.,xv. 22—28; Luc xviii. 1—8; 2 Oor. xii. | 


7—9. '. Ysbryd llafurus ac ymdrechgar am y 
fendith geisiedig, yn llwybr diwyd ymarferiad 
â'r moddion apwyntiedig er ei meddu. Yr 
ydym yn canfod engraifft arbenig o hyn yn 
Jacob pan yn gofyn i Dduw am ei wared ef o 
law Esau ei frawd, Gen. xxxii. 9—23; nid 
gweddio yn unig a wnaeth ef, ond hefyd arferodd 
foddion er caffael ei ddymuniad. Heb hyn, nid 
yw y weddi daeraf amgen gweithrediad rhyfyg. 
8. Ysbryd amyneddgar i ddysgwyl wrth yr Ar 
glwydd, yn ngwyneb pob digalondid, am atebiad 
daionusi'n deisyfiadau, l Bren. xviii, 41—45; 
Galar. iii. 25, 26. 

Ymddengys y pwys o feddu yr ysbryd hwn, 
os ystyrir ei fod yn anhebgorol angenrheidiol, 
yn 1. Er cysur personol y gweddiwr yn y cyf- 
lawniad o'r ddyledswydd, ac hefyd er ei alluogi 


i'w chyflawni mewn modd dichwith a golygus. | 


Nid oes fawr cysur i gyflawni un gorchwyl heb 
ysbryd ato, na fawr golwg ar unrhyw orchwyl 
a gyflawnir os na fydd meddwl y cyflawnydd yn 
ymhyfrydu ynddo, 2. Er dyfalbarhau yn y 
gorchwyl. Heb ysbryd y gorchwyl, blinir yn 
ebrwydd arno; ac os gellir, byddis yn sicr o'i 
roddi heibio. 3. Er enill eraill i gydunoâ ni yn 
y gwaith, os byddwn yn gweddio yn gyhoeddus. 
ysbryd y gweddiwr, ac nid ei ddawn, sydd yn 
gyffredin, os nad yn wastad, yn enill eraill i gyd- 
weddio ag ef; ac mewn rhai personau, ar rai 
amgylchiadau, y mae ei effaith i hyny yn hynod 
arhyfedd iawn. Gwelir yn aml y dynion mwyaf 
anystyriol a chelyd yn toddi dan ei ddylanwad. 
4. Er llwyddo gyda Duw, Ioaniv. 24. Nid yw 
y geiriau goreu ddim i Dduw, nac yn effeithio 
dim arno. Y galon y mae Duw yn ei cheisio; 
ac ar ansawdd ac agwedd hono y mae efe yn 
edrych, Esa. lxvi. 1, 2; Jer. xxix. 13. 

Gyda golwg ar yr ysbryd dan sylw, ein dy- 
ledswydd yw, yn 1. Ei geisio, Luc xi. 9—13. 
2. Diolch am dano wedi ei gael, 2 Cor. ix. 15. 
3. Ei feithrin trwy fyfyrio llawer ar ein hangen, 
ar addewidion y gair, ar enwau Duw, ac ar gyf- 
ryngdod yr Arglwydd Iesu Grist; a thrwy ei 
osod yn fynych mewn ymarferiad a gweithred- 
ìad. Edr. Gweddi. 

YSBRYD MABWYSIAD, un o enwau gor- 
uchwyliaethol yr Ysbryd Glan, yn nghyd a'r 
dymer fabaidd y mae efe yn ei weithredu yn holl 
blant Duw, i'r dyben i'w haddasu i ymddwyn 
yn gydweddol a'u sefyllfa newydd fel meibion i 


Dduw, trwy ffydd yn Nghrist Iesu, Rhuf, v. 15. | 


Un o ffrwythau yr Ysbryd, ac o nodau gwa- 


haniaethol gwir blant Duw yn mhob oes a gwlad, | 


ydyw y dymer, neu yr ysbryd dan sylw, Gal. 
iv.6. Yn mherthynas i'w nodweddiadau arben- 


| igol, gellir enwir y rhai dilynol:—Yn 1. Mai 


ysbryd rhydd a diofn ydyw. Y gwrthwyneb i 
ysbryd caethiwed, yr hwn sydd yn peri ofn, 
ydyw, Rhuf, viii. 15. Meibion, ac nid caethion, 
yw ei ddeiliaid. Y mae yn rhydd, nid yn unig 
oddiwrth lywodraeth pechod, a rhwymedigaeth 
i gosb am dano, ond hefyd oddiwrth ofn caeth- 
iwus, yn eu dynesiadau at Dduw fel eu Tad yn 
Nghrist. “Lle y mae Ysbryd yr Arglwydd, 
yno y mae rhyddid,” sef rhyddid meddwl yn 
gystal a rhyddid cyflwr a sefyllfa. 2. Ysbryd 
eofn a hyderus, Heb. iv. 16. Dan ddylanwad 
yr ysbryd hwn y mae plaut Duw yn agoshau 
ato, nid yn unig yn ddiofn, ond hefyd yn hyder- 
us. Teimlant hyfdra santaidd yn eu dynesiadau 
ato; a galluogir hwynti lefain arno, Abba, Dad, 
gan dywallt eu holl galon ger ei fron ef, a bod 
yn hyderus y bydd iddo eu gwrando, a chyflawni 
eu holl angen. 3. Ysbryd ffydd ac ymddiried. 
Y cyfryw ydoedd yn yr Arglwydd Iesu Grist ; 
ac ydyw yn y brodyr oll, Marc xiv. 36. Y mae 
plant yn gyffredin yn ymddiried yn eu rhieni, 
ac yn bwrw eu holl ofal arnynt. (redant y 
gwyddant beth sydd oreu er eu lles hwynt, yn 
well nag y gwyddant hwy eu hunain; ac hefyd, 
na fydd iddynt drefnu na gwneuthur ond yn unig 
yr hyn a fyddo yn tueddu at eu cysur a'u daioni. 
Fel hyn y mae yr Ysbryd Glan yn dysgu plant 
Duwifeddwl,i deimlo, ac i ymddwyn yn eu 
perthynas ag ef fel eu Tad nefol. 4, Ysbryd 
cariad a pharch, 2 Tim. i. 7. Yn hyn yn benaf 
y mae ysbryd mabwysiad yn gynwysedig. Peth 
naturiol i blant yw caru eu rhieni, a meddwl yn 
fawr a pharchus am danynt. Tybiant yn gyffre- 
din nad oes o'u cyffelyb; ac nad oes pethau 
cyffelyb i'w heiddo hwy gan neb arall. O, fel 
y canmolant dy eu tad, &c.. Yn hyn fel mewn 
pob peth arall, gall plant dynion gamsynied am 
.eu rhieni; ond ni all plant Duw gamsynied am 
eu Tad nefol. Y mae efe yn rhagori ar bawb, 
yn mhob peth. Y mae ysbryd mabwysiad yn 
tueddu ei blant ef i feddwl felly am dano, ac 
hefyd i deimlo ac ymddwyn yn gyfatebol tuag 
ato. Y maent yn ei garu ef, ei air, ei dy, ei 
waith, a'i bobl, yn oruchel; ac ymdrechant hyd 
y gallont, ddangos byny mewn iaith ac ymddyg- 
iad. ô. Ysbryd parod, ewyllysgar, ac ufydd. Y 
| cyfryw yw yr ysbryd cydweddol a'r berthynas 
fabaidd bob amser. _ Y fath hyn yw ysbryd holl 
wir blant Duw, i raddau mwy neu lai, yn mhob 
lle ac oes. ““ Plant ufydd-dod ” y gelwir hwynt, 
l Pedri.14. Y maent yn gwneuthur ewyllys 
Duw, nid rhag ofn, nac o orfod, eithr o barod- 
rwydd meddwl. Y maent yn caru yr Arglwydd 
a'i gyfraith; ac herwydd hyny yn ei chadw yn 
wirfoddol, llawen, a_ diesgeulus. 6. Ysbryd 
gweddi. “ Ysbryd mabwysiad, yn llefain Abba, 
Dad,” y gelwir ef. Peth naturiol i blant, yn 
neillduol mewn cyfyngder, yw llefain ar eu tad, 
Nid llai naturiol mewn adfyd, yw i wir dduwiol- 
ion lefain ar eu Tad nefol, Ps. xxxii. 6. Gall 
| nad oes gan lawer o honynt fawr doniau: ond 
y mae ysbryd mabwysiad ganddynt oll, yn llef- 
| ain Abba, Dad. “Y mae yr ysbryd hwn yn 
| erfyn ynddynt âg ocheneidiau annhraethadwy,'' 

y rhai ni fethant un amser dynu sylw, ac enill 


YSB 


877 


YSB 


tosturi eu Tad o'r nef. Y maent oll yn llefain, 
er nad allant oll lefaru yn groyw; ac y mae eu 
Tad yn clywed, ac yn deall eu llefau yn.gystal 
a'u geiriau. Gwrendy hefyd eu llefain; ac efe 
a'u gwared hwynt. O! yfath gysur yw hyn 
iddynt. Edr. Abba, Mabwysiad, Meibion Duw, 
Plant Duw. Ŵ 
YSBRYD RHYDD, tymher gariadus, an- 
mhleidgar, foneddigaidd, ddiragfarn. Y gwrth- 


wyneb i gulni, pleidgarwch, rhagfarn ddall-bleid- 


iol, ac anoddef ffuag-grefyddol.. Y dymher gar- 
edigol hono a deimlir gan un tuag at un arall o 
olygiadau gwahanol iddo ef mewn pethau cref- 
yddol, neu fel y mae un arall yn ei ddarlunio ; 
““ Yr eangder meddwl hyfrydol hwnw ag sy yn 

alluogi dyn i edrych heibio i wahaniaethau 
TN plaid a chyfundraith, ac wrth farnu 
personauâphethau,iedrych dros bethau dibwys.” 

Gan fod yr ysbryd rhydd ar un llaw yn cael 
ei arfer yn fynych fel gorchudd dros gyfeiliornad 
ac anffyddiaeth, a chan, ar y llaw arall, fod rhy 
fach o sylw yn cael ei wneuthur o hono gan yr 
anwybodus a'r anyoddefgar, cawn osod ger- 
bron y darllenydd ddarluniad meistrolaidd o 
hono allan o waith ysgrifenydd enwog. ““ Y mae 
yn angenrheidiol gwahaniaethu rhwng dyn o 
ysbryd rhydd mewn crefydd a dyn heb un farn 
anol ar bethau crefyddol. Dyn o ysbryd 
rhydd mewn crefydd yw dyn wedi chwilio yn 
ddifrifol ac effeithiol yn ei Feibl, ac areiliniau, 
mewn cynulleidfaoedd cyhoeddus ac mewn cyf- 
eillachau anghyoedd, yn mherthynas i erthyglau 
pwysig crefydd. Y mae wedi sefydlu egwydd- 
orion ac wedi tynu casgliadau oddiwrthynt; 
mewn gair, y mae wedi mabwysiadu golygiadau 
iddo ei hun. | 

*<Rhaid hefyd ei wahaniaethu oddiwrth y 
tylwthyn gwâr ac ansynwyrol hwnw yn mhlith 
dynion da, yr hwn, er fod ganddo olygiadau 
iddo ei hun, eto, nid oes ganddo ddeall i ganfod 
rhagoriaeth y naill olygiad ar y llall mewn 
pwysfawrogrwydd a gwerth. ; a 

“ Yn awr, crediniwr Cristionogol haelfrydig 
yw un na chaniata un amseriddo ei hun i daenu 
ei olygiadau mewn ffordd bechadurus. Ni fydd 
iddo arfer un hoced, un chwerwedd, un digof- 
aint, un dylanwad anghyfreithlon er gwneyd ei 
olygiadau yn dderbyniadwy; ac ni fydd un 
ereadur byw yn llai dedwydd herwydd ei fod ef 
yn Gristion. Bydd iddo efi arfer ei haelfryd- 
edd trwy ganiatau i'r rhai a wahaniaethanf oddi- 
wrtho gymaint o rinwedd ac onestrwydd ag a 
fyddo yn alluadwy iddo. 

“ Yn mhlith lluaws o resymau er cefnogi yr 
egwyddor hon y mae y rhai canlynol yn teilyngu 
sylw neillduol :— : p 

“Yn 1, Dylem arfer haelfrydigrwydd mewn 
cysylltiad â barn, herwydd gwahanol alluoedd, 
manteision, a gorchwylion dynolryw. Y mae 
crefydd yn gwneyd defnydd o alluoedd dynol- 
ryw yn gyffelyb fel y mae yr awyr yn defnyddio 
eu hysgyfaint a'u peirianau ymadrodd. Y mae 
dychymyg un yn fywiog, ac eiddo un arall yn 
drymaidd. Y mae barn un yn adlamol (elastic), 
ac eiddo'r llall yn egwan ac yn wrthiedydd 
(spring) gwaethygiedig. Y mae cof un yn gryf, 
ac eiddo yllall yn dwyllodrus fel y gwynt. Y mae 
tymherau y naill ddyn yn uchel, yn fywiog, ac 


U 


1B chwyrn; tra y mae eiddo'r dyn arall yn 
lusgo, yn mwmian, yn sisial; a phan wedi 


cymeryd eu hadenydd, yn troi yn unig oddiam- 


gylch pen tiwlip. A ydyw yn ddysgwyliadwy i 
alluoedd mor wahanol mewn pethau eraill fod 
yn hollol gyfartal mewn crefydd? Y mae 
manteisïon dynolryw yn amrywio. Pa fodd y 
gall yr hwn nad oedd ganddo na rhieni, na llyfr- 
au, nac athraw, na chyfaill, i gyfartalu â'r hwn 
a gynysgaeddwyd gan Ragluniaeth â'r oll o 
lionynt; a'r hwn, pan,yr edrycho dros drysorau 
ei wybodaeth a ddichon ddywedyd, “Hyn yma 
a'gefais oddiwrth Roegwr; hyn acw oddiwrth 
Rufeinwr dysgedig; yr addysg hon a gefais 
oddiwrth fy athraw; hwn acw ydoedd anrheg o 
eiddo fy nhad; y gangen hon o wybodaeth a 
dderbyniais gan gyfaill; y llall a gefais oddi- 
wrth fy nghydnabod.' Y mae goruchwylion 
dynolryw hefyd yn amrywio yn fawr i'm tyb i. 
Amgylchiadau sy'n gwneyd dynion mawrion; 
ac os na feddwn Caesariaid yn y wladwriaeth, a 
Phauliaid yn yr eglwys, hyny sydd am nad yw 
y wladwriaeth a'r eglwys yn yr un amgylchiadau 
ag oeddynt yn amser y dynion mawrion hyny. 
Gwthiwch ddyn hurt i'r afon, a pheryglwch ei 
fywyd, ac yn ebrwydd efe a ddengys ddyfais, ac 
a gyflawna ymdrechion tu hwntiddo ei hun. Y 
mae y byd yn ysgol addysg ragorol. Tlodi, 
cystudd, poen, ymddifadiad o berthynasau, 
siomedigaeth mewn cyfeillion, llid gelynion, yn 
nghyd a mil o bethau eraill ydynt yn gyru y 
dyn o egwyddorion at ei Feibl; ac os gellir dy- 
wedyd felly—yn ei ddychwelyd adrefi wledda 
yn nghyfeillach ei gymwynaswr, Duw. A ydyw 
yn ganfyddadwy y dichon iddo ef, yrhwn y mae 
ei galon ieuanc a thyner eto heb ymgynefino â 
phrofedigaethau o'r fath yma, i fod wedi sicrhau 
a phrofi cynifer o wirioneddau crefydd a'r 
dyoddefydd ? 

““ 2. Dylem gredu Cristionogaeth hefyd gydag 
ysbryd haelfrydig, rhydd, herwydd fod pob 
rhan o Gristionogaeth yn addysgu haelfrydedd, 
Y mae Cristionogrwydd yn ein cynysgaeddu â 
chymeriad Duw ; ond pa ryw gymeriad y mae 
yn ei roddi iddo? Duw, cariad yw. Y mae 
Cristionogaeth yn dysgu-athrawiaeth rhaglun- 
iaeth; ond pa fath ragluniaeth? Ar bwy nid 
yw ei goleuni yn tywynu? A oes rhyw drych- 
filyn mor fychan, rhyw ystruan mor amddifad 
ag i fod yn ddisylw gan Dduw? Y mae Crist- 
ionogaeth yn dysgu athrawiaeth prynedigaeth ; 
ond prynedigaeth pwy? pob ieithoedd, cenhedl- 
oedd, a phobloedd; prynedigaeth y maban 
dyrnfedd ei hyd, a'r pechadur can mlwydd; 
prynedigaeth haelfrydig yn ei hegwyddor, hael- 
írydig yn ei phridwerth, haelfrydig yn ei 
heffeithiau; egwyddorion sefydledig yr haelder 
dwyfol wedi eu hamlygu gyda y fath haeledd 
anghydmarol, ar yr hwn nid oes genym un enw 
addas. Mewn gair, y mae y Cristion rhagfarn- 
llyd a phleidiol yn ymddwyn bob amser mewn 
gwrthwynebiad i ysbryd ei grefydd. Y Cristion 
rhydd haelfrydig yn unig sydd yn ei hawn 
ddeall hi, 

“3. Dylem fod yn haelfrydig a rhydd, her- 
wydd nad ymddangosodd un ysbryd arall yn 
esiamplau yr arweinyddion anffaeledig ag yr 
ydym yn proffesu eu canlyn. Yr ydwyf yn 

h 68 


YSB 878 


YSB 


gosod un Paul ar gyfer llu o ddynion anysbryd- 
oledig. Y mae rhai yn pregethu Crist o ewyllys 
da, a rhai o gynhen a chenfigen. Beth er hyny? 
Yr ydys yn pregethu Orist; ac yn hyn yr 
ydwyf fi yn llawen, ïe, a_ llawen a fyddaf. Y 
mae un yn bwyta pob peth, ac un arall yn bwyta 
dail; ond paham yr ydwyt £i yn barnu dy frawd? 
Gosodir ni oll ger bron gorseddfainc Crist. 
Mynych yr ydym yn gofyn beth oedd athraw- 
iaeth Crist? a pha beth oedd ymarferiad Crist ? 
Beth pe byddai i ni sefydlu trydydd gofyniad, 
o ba fath dymher yr oedd Crist ? 1 

“4, Dylem fod yn rhydd a haelfrydig am nad 
oes ar y gwirionedd, yn neillduol gwirioneddan 
Cristionogaeth, un angen am gynorthwy ein 
culni a'n hysbryd rhagfarnllyd pleidgarol. 
Bydded i'r wenynen fechan warchod ei ychydig 
fêl â'i cholyn bychan. Dichon fod ei bywyd 
bach yn ymddibynu ar yr ychydig gynhaliaeth 
hwnw. Bydded i'r tarw creulon ysgwyd ei ben, 
amneidio Â'i gorn, a_ bygwth ei elyn, yr hwn 
sydd yn ceisio ei gnawd i'w fwyta, eì groen i'w 
wisgo, a'i fywyd yn ysglyfaeth: ys truan bach ! 
Y maeei fywyd mewn enbydrwydd: yr ydwyf 
yn maddeu ei ruad a'i ffyrnigrwydd, Ond y 
grefydd Gristionogol, a yw hono mewn enbyd- 
rwydd? A pha ymdrechion dynel a allant 
wneyd yn wirionedd yr hyn sydd gyfeiliornus, 
yn atgas yr hyn sydd hygar? Nid yw Crist- 
ionogaeth mewn unrhyw enbydrwydd, ac her- 
wydd hyny y mae yn cynysgaeddu ei harddel- 
wyr â bywyd ac anadl, a phob peth oll, oddi- 
gerth awdurdod i niweidio eraill. 

““ Yn ddiweddaf, haelfrydedd mewn proffes o 
grefydd sydd gyfrwysdra doeth a diniwed. Y 
mae y dyn rhagfarnllyd yn byw gartref; yn 
ymlusgiad y daeth ifodolaeth; ac yno, yn eì 
dwll, y mae yn aros yn ymlusgiad o hyd. Y 
mae Cristion haelfrydig, rhydd, yn myned allan 
o'i blaid ei hun, yn ymgymysgu â phleidiau 
eraill, ac felly yn enill addysg oddiwrthynt oll. 
“Llaw haelionus sydd well na braich gadarn,' 
sydd ddiareb Bersiaidd. Cynalir urddas Crist- 
ionogrwydd yn well trwy weithredoedd hael- 
frydig ma thrwy gywreinrwydd ymresymiad ; 
ond pan y mae y ddau yn cydfyned—pan y 
byddo dyn o egwyddorion yn medru gosod ei 
egwyddorion allan mewn modd eglur, a'u ham- 
ddiffyn hwynt mewn modd cadarn; aphan y 
byddo eì galon mor rydd ag yw ci egwyddor yn 
anmhlygadwy, y mae efe i raddau mawr yn 
meddu cadernid a phrydferthwch.” 

YSBRYDOL, (ysbryd,) annefnyddiol: per- 
thynol i'r ysbryd, neu yr enaid, l Cor. xiv. l, 
12: crefyddol, neu berthynol i grefydd, Gal. vi, 
1; Hos.ix. 7. Yn yr ystyr olaf y cymhwysir 
y gair at esgobion talaethol, y rhai a elwir yn 
““ Arglwyddi Ysbrydol.” 

YSBRYDOLDEB, (ysbrydol) annefnyddiol- 
deb: hanfodiad amnibynol ar ddefnydd, ac ys- 
garedig oddiwrtho: ansawdd ddeallol, neu goeth- 
iad meddwl. 

YSBRYDOLDEB DUW, ei annefnyddiol- 
deb, neu ei hanfodiad mewn modd hollol anni- 
byncl as ddefnydd, ac ysgaredig oddiwrtho. 
Dywed y Dr. Paley fod y golygiad i'w ystyried 
yn nacaol a phendant; y rhan nacaol yn cyn- 
wys absenoldeb rhai o briodoliaethau adna- 


moesol, ac felly yn ei ddidduwio. 


byddus defnydd, yn neillduol ealedrwydd, y 
Pis snertiz, a dysgyrchiad; a'r rhan bendant 
yn cynwys amgyffrediad, meddwl, ewyllys, a 
gweithrediad, sef cychwyniad ysgogiad. Paley's 
Nat. Theo. p. 481. 

Gellir profi ysbrydoldeb Duw trwy resymau 
ac yserythyrau.  Yn— 

I. Trwv ysgrythyrau, ““ Ysbryd yw Duw,” 
Ioan iv. 24. 
yr hwn y gelwir ef felly mewn cynifer o eiriau ; 
eto, mynych y mae yr Ysgrythyrau santaidd yn 
priodoli iddo gyneddfau hanfodol ysbryd, megys 
deall, Ps. cxlvii. 5; doethineb, Job ix. 4; ewyll- 
ys, Esa. xlvi. 10; anweledigrwydd, Col.i. 15 ; 
1 Tim 1/5 Heb. 11. 27. 

II. Trwy resymau. _ Yn— 

1. Hi anfeidrol berf eiUhrwydd. Y natur uwchaf 
a pherffeithiaf yw yr un ysbrydol. Y goruchaf, 
a'r perffeithiaf o'r holl fodau yw Duw ; a chan 
mai y natur ysbrydol yw y natur berffeithiaf, 
rhaid, o ganlyniad, mai ysbryd yw Duw. 

2. Hi weithredoedd. Y mae y rhai hyn yn 
aneirif, ac y mae bwriad a doethineb yn weledig 
ynddynt oll. “Mewn doethineb y gwnaeth efe 
hwynt oll,” Ps. civ. 24... Beth bynag sydd yn 
ffrwyth doethineb sy weithred o eiddo bod ys- 
brydol, gan nad all defnydd o'r natur buraf, na 
meddwl, bwriadu, na rhaglunio.. Heblaw hyny, 
yn mhlith gweithredoedd Duw y mae miloedd o 
ysbrydion. Herwydd hyn y gelwir ef yn 
“Dduw ysbrydion pob cnawd,” ac yn “Dad 
yr ysbrydoedd,” Num. xvi. 22; xxvii. 16; 
Heb. xii. 9. Rhaid, gan hyny, mai Ysbryd yw 
Duw, gan nad all neb gyfranu i arall yr hyn nid 
oes ganddo ei hun. 

3. Y canlyniadau arswydus o wadu hyn. Dau 
sylwedd sydd, ysbryd a defnydd. Rhaid fod 
Duw yn un o'r ddau. Pe dywedid mai defnydd 
ydyw, byddid wrth hyny, mewn effaith yn 
gwadu y rhan amlaf o'i berffeithderau naturiol a 
Heb fod yn 
Ysbryd, nid yw yn ymddangos y byddai yn 
bosibl ei fod nac yn anfeidrol, hollwyddfodol, 
hollwybodol, anghyfnewidiol, doeth, santaidd, 
cyfiawn, na daionus; oblegid un o briodoliaethau 
defnydd yw cael ei gyfyngu ì ryw le arbenig, a 
chau allan o'r lle y byddo ynddo bob corff def- 
nyddiol arall. Pe byddai Duw ddefnydd, yna, 
rhaid fyddai ei fod yn cael ei gyfyngu i ryw le 
neillduol, ac o ganlyniad, nad ydyw yn an- 
feidrol, na hollwyddfodol; gan, ar y dybiaeth 
wrthwynebol, na fyddai lle i ddim arall ond ei 
hunan. Heblaw hyny, fel y sylwyd eisoes, ni 


all corfl' o'r defnydd puraf, na meddwl, deall, . 


gwybod, bwriadu, nac ewyllysio, ac o ganlyn- 
iad, ar y dybiaeth nad ysbryd ond defnydd yw 
Duw, nifyddai yn ddichonadwy ei fod, nac yn 
ddoeth, santaidd, na da; gan fod bwriad yn 
hanfodol i ddoethineb, ac ewyllys i santeidd- 
rwydd. Nid oes un weithred yn ddoeth, oni 
fydd yn fwriadol, nac un yn santaidd, neu foesol 
dda oni fydd yn ewyllysgar. Gwadu nad 
ysbryd yw Duw fyddai gwadu nad yw yn fedd- 
ianol ar y _ perffeithderau uchod, neu mewn 
geiriau eraill, gwadu nad Duw ydyw. 

Dengys yr athrawiaeth o ysbrydoldeb 'Duw, 
yn— 

1, Ei fod yn anweledig, Priodol wrthrych 


Er mai dyma. yr unig destun, yn - 


YSB 


879 


YSB 


golwg yw lliwiau. Y mae lliwiau yn cyfodi 
oddiwrth wahanol drefniad neu ddosbarthiad 
rhanau defnydd, y rhai a barant amrywiol ad- 
lewyrchiadau goleuni, Ni fedd ysbryd na rhanau 
na defnydd, ac o ganlyniad, rhaid ei fod yn an- 
weledig; a chan mai ysbryd yw Duw, rhaid ei 
fod yntau yn anweledig, l Tim.i.17; vi.16; 
Heb. xi. 27. Nid yw priodoliad rhanau corff- 
orol, yn yr ysgrythyrau santaidd, i Dduw, yn 
gwneuthur dim mewn gwirionedd yn erbyn 
hyn, gan mai yn gyífelybiaethol y mae y cyfryw 
eiriau â chalon, clustiau, llygaid, breichiau, 
dwylaw, &c., yn eu perthynas ag ef i'w deall, 
Wrth ei galon y meddylir ei wirionedd a'i gar- 
iad; wrth ei glustiau, ei dosturi a'i barodrwydd 
1 wrando cwynion y rhai aalwant arno; wrth ei 
fraich, ei gadernid ; wrth ei ddwylaw, ei weith- 
redoedd; ac wrth ei lygaid, ei sylw a'i wybod- 
aeth o bersonau a phethau. Heblaw hyny, 
wrth ei ymddangosiadau i Abraham, Jacob, 
Moses, &c., y golygir, nid ymddangosiad ei han- 
fod iddynt, ond iddynt weled rhyw goríf dys- 
glaer, yr hwn a gymerodd [megys y gwnaeth 
yr angylion ar rai achlysuron] i'r dyben i ym- 
ddangos yn weledig i lygaid o gnawd. 

2. Ei fod yn anfarwol, 1 Tim.i. 17; vi. 16. 
; Nid yw ysbryd yn cynwys rhanau ag y gellir 
“ eu hysgar oddiwrth eu gilydd, nac ychwaith yn 
agored i lygredigaeth. 

9. Rhesymoldeb yr aib orchymyn, a'r ynfyd- 
rwydd a'r pechod o wneuthur un llun o Dduw, 
Ex. xx. 4: Gan mai ysbryd yw Duw “Ni 
ddylem ni dybied fod y Duwdod yn debyg i aur, 
neu arian, neu faen o gerfiad celfyddyd a dy- 
chymyg dyn,” Act. xvii. 29. 

4. Mawr ynfydrwydd y sawl a_ feddyliant eì 
foddloni â furfiau a defosiynau corfforol ac 
allanol heb y galon a'r ysbryd. Ysbryd yw Duw, 
arhaid i'r rhai a'i haddolant ef addoli mewn 
ysbryd a gwirionedd; sef â'r galon, ac yn ddi- 
dwyll, Ioaniv. 24. Y mae yn addas i Dduw 
gael yr addoliant goraf a allwn ei roddi iddo, a'r 
gwasanaeth hwnw ag a fyddo yn taro ei natur 
oraf. Ein hysbryd yw y. rhan orafo honom. 
Ysbryd yw Duw, a gwasanaeth ysbrydol sydd 
yn ei daro ef oraf. dr. Addoliad, Anweledig, 
Duw. 

YSBRYDOLI, (ysbrydol) troi geiriau Duw 
o'u hystyr lythyrenol, i'r hyn y mae yrhai a 
wnant felly yn dewis eì alw yn ystyr ysbrydol. 
Y pregethwyr a'r esbonwyr ag sydd yn ym- 
hyfrydu mwyaf yn y gorchwyl hwn yw y rhai 
sydd yn aml yn cael eu caru a'u parchu fwyaf 
gan y dynion mwyaf annysgedig ac anwybodus. 
Y mae bron yn annichonadwy darlunio yr eithaf- 
oeâd anghysonderau i ba rai yr arweiniwyd y 
cyfryw ddysgawdwyr gan eu mympwy a'u 
hiasau aflywodraethus. Er amser Origen, yr 
hwn a ysbrydolodd hanes creadigaeth y byd, 
cwymp dyn, ac amrywiol ffeithiau eraill adrodd- 
edig yn y Beibl, i lawr hyd at yr Jesuad hwnw 
a haerai mai y Pab a olygir wrth y goleuad 
mwyaf; abod y goleuad lleiaf, yn nghyd a'r 
ser, yn dynodi, ymostyngiad brenhinoedd a thy- 
wysogion i'r Pab. Y mae lluoedd/wedi bod yn 
teithio yr un llwybr, yn gystal yn ec allan o'r 
eglwys Babaidd. Yn y dyddiau hyn, y mae'r 
cyffredinolrwydd o ddynion synwyrol dysgedig, 


a duwiol, yn anghymeradwyo'r dull hwn o es- 
bonio geiriau Duw; ac nid ydyw mewn ymar- 
feriad oddigerth yn y lleoedd mwyaf tywyll, ac 
yn mhlith y dysgawdwyr ag sy'n chwenych 
enwogi eu hunain ar draul anwybodaeth a hy- 
goeledd y werinos anwybodus a phen-boethion. 
Dygwyddodd, medd golygydd argraffiad di- 
weddaraf Geiriadur Mr. Buck, mor ddiweddar 
a'r flwyddyn 1831, i bregethwr poblogaidd yn y 
brif-ddinas, wrth esbonio ;hanes Joseph, i gael 
allan mai wrth Pharao y meddylir y Tad, ac 
wrth Joseph, y Mab. Megys y deonglodd 
Joseph freuddwydion Pharao, felly hefyd yr 
eglurodd Orist ewyllys Duw. Gwraig Potiphar, 
meddai ef, ydoedd yn arwyddo y ddynoliaeth 
halogedig, yr hon, yn ol ei farn ef, a gymerodd 
ein Harglwydd i undeb âc ef eihun. Y carchar 
a ddynodai garchar uffern, i'r hwn y disgynodd 
Crist ar ol ei farwolaeth. Y pen-trulliad, yr 
hwn a adferwyd, a ddynodai luoedd o ysbryd- 
ion damnedig, y rhai a ryddhawyd gan Grist y 


| pryd hwnw; a'r pen-pobydd ydoedd yn cys- 


godi y gweddill a adawyd—a ysgarwyd oddi- 
wrth Grist, eu Pen! Dichon y fath ddull o es- 
bonio beri syndod i ddynion o feddyliau egwan ; 
ond ymae yn eithaf rhyfygus a pheryglus; 
canys beth sy'n debycach i arwain dynion an- 
nychweledig, o alluoedd deallol cryfion, ìi wrthod 
yr Ysgrythyrau santaidd, fel datguddiad dwyfol, 
na chlywed dysgawdwyr crefyddol yn cymeryd 
y fath ryddid ar ysgrifeniadau a arddelwir 
ganddynt fel rheol ddwyfol ffydd ac ymarferiad 
yr hil ddynol! Un peth yw egluro cyfran o'r 
Beibl yn ol ei ystyr lythyrenol, ac yna, tynu 
oddiwrtho addysgiadau ysbrydol ac ymarferol ; 
ond peth arall, cwbl wahanol, ydyw ei ddarlunio, 
a'i osod allan mewn modd pendant ac union- 
gyrchol, megys yn cynwys gwirioneddau ys- 
brydol, arbenig, neu ei gymhwyso at bersonau, 
amgylchiadau, neu bethau, â pharai nad oes un 
sylfaen ysgrythyrol na rhesymol i feddwl eì fod 
yn dal unrhyw berthynas na chysylltiad. Edr. 
Cysondeb y ffydd, Beibl, Esbonio, Synwyr. 
YSBRYDOLIAETH, (ysbrydoli) Llad. Jn- 
spiratio; Saes. Jmspiration ; trosglwyddiad o 
ryw olygiadau, neu gynhyrfiadau anghyffredin 
a goruwchnaturiol, i'r enaid ; neu unrhyw weith- 
rediad, neu ddylanwad goruwchnaturiol o eiddo 
Duw ar feddwl creadur rhesymol, trwy ba un y 
dyrchefir eí i unrhyw radd o gynydd dealltwr- 
iaethol, goruwch yr hyn y buasai, neu y gallasai 
mewn gwirionedd ei gyrhaeddyd mewn llwybr 
naturiol, yn ei amgylchiadau presenol. Yn y 
modd hwn y dywedir i'r proffwydi lefaru trwy 
ddwyfol ysbrydoliaeth. Yn l. Ysbrydoliaeth 
arolygiadol; wrth yr hwn y golygir gwaith 
Duw yn effeithio ac yn cyfarwyddo meddwl un- 
rhyw berson yn y cyfryw fodd ag i'w wneyd yn 
fwy dyogel rhag cyfeiliorni mewn rhyw ymad- 
rodd amrywiog a chymysg, nag y buasai, yn 
unig trwy gynorthwy ei alluoedd naturiol ei hun. 
2. Ysbrydoliaeth arolygiadol gyflawn, yr hon 
sydd yn cau allan o'r cyflawniad arolygiedig 
bob gradd a chymysgedd-o gamgymeriad,” 3, 
Ysbrydoliaeth ddyrchafedig, yn yr hon y gweith- 
reda'r galluoedd yn rheolaidd, ac yn ol yr ym- 
ddangosiad, mewn dull cyffredin; er eu bod ar 
yr un pryd yn cael eu dyrchafu i radd anghyff- 


YSB 


880 


YSB 


redin, hyd nes bod gradd uwch o wir ardderch- 
awgrwydd, a gwresawgrwydd yn cael ei gyfranu 
i'r cyfansoddiad nag a allasai yr athrylith 
naturiol ei gynysgaeddu âg ef. 4. Ysbrydol- 
iaeth grybwy)liadol, neu sibrwdol, yn yr hon y 
mae gwasanaethgarwch y galluoedd eneidiol yn 
cael eu hebgor, a Duw megys yn llefaru wrth y 
meddwl, mewn modd uniongyrchol, gan roddi 
iddo'r cyfryw ddatguddiadau nad oedd yn 
ddichonadwy iddo eu cyrhaeddyd mewn un 
ffordd arall; a chan benu hyd y nod y geiriau, 
trwy ba rai y mae'r cyfryw ddatguddiedigaethau 
i gael eu mynegi, os byddant wedi cael eu bwr- 
ïadu, fel cenadwri at eraill. 

Caniateir yn gyffredin fod yr Ysgrythyrau 
wedi eu hysgrifenu trwy ddwyfol ysbrydoliaeth, 
ac y mae eu cynwysiad—ysbrydolrwydd ac ar- 
dderchawgrwydd eu dyben—godidawgrwydd a 
symlrwydd eu hiaith—cydgordiad eu hamrywiol 
ranau—eu heffeithiau rhyfeddol ar ddynion— 
tegwch, anhunanolrwydd ac uniondeb yr ysgrif- 
enwyr—eu cadwedigaeth hynod—yr amrywiol 
wyrthiau a gyflawnwyd er cadarnhau y gwir- 
ioneddau cynwysedig ynddynt—yn nghyd a 
hollol gyflawniad amryw o'u proffwydoliaethau, 
yn eglur brofi hyny. _ Dadleuir, pa fodd bynag, 
pa un aì bod yr ysbrydoliaeth hon yn hollol gyf- 
lawn yn yr ystyr uwchaf neu beidio. Gan fod 
hyn yn beth o'r pwys mwyaf, ac yn fater ag y 
dylai pob Cristion ei fyfyrio yn ofalus, modd y 
gallo roddi rheswm am y gobaith sydd ynddo, 
nyni a gawn osod ger bron y darllenydd sylw- 
adau ysgrifenydd galluog, yr hwn, er ei fod yn 
gwahaniaethu oddiwrth raì ysgrifenwyr eraill 
gyda golwg ar yr enwaurhag-grybwylledig, eto, 
sy'n defnyddio rhesymau hynod o bwysig a 
chryfion. “Y mae,” medd y Dr. Dick, ““am- 
rywiol bethau yn yr ysgrythyrau, y rhai y gall- 
asai yr ysgrifenwyr eu gwybod, a thebyg eu bod 
yn eu gwybod, mewn ffordd gyffredin, Fel 
dynion yn meddu cof, barn, a galluoedd deallol 
eraill, cyffredin i ddynion, yr oeddynt yn alluog 
iadrodd dygwyddiadau neillduol â pha rai yr 
oeddynt yn bersonol gydnabyddus, ac hefyd, i 
wneuthur sylwadau achlysurol yn cyfodi yn 
naturiol oddiwrth bethau a dygwyddiadau ar- 
benig. Yn y cyfryw amgylchiadau, nid yw'n 
ymddangos fod unrhyw ddylanwad goruwch- 
naturiol yn angenrheidiol er bywiogi eu meddyl- 
iau; yn unig yr hyn oedd yn angenrheidiol 
arnynt ydoedd cael eu hanffaeledig ddyogelu 
rhag cyfeiliornad. Gyda golwg ar y rhanau 
hyny o'r Ysgrythyr yn unig, y rhai nid oeddynt 
uwchlaw gallu naturiol yr ysgrifenwyr i'w 
cyfansoddi, y byddai i mi ganiatau'r golygiad o 
arolygiad; os oes galwad i'w ganiatau mewn un 
wedd. Er fod y gair hwn yn cael ei arfer yn 
sefydlog, ac felly o awdurdod yn mron ddiam- 
heuol, eto, dichon y dylid ei wrthod yn hollol 
fel gair annigonol i osod allan y radd iselaf o 
ysbrydoliaeth. Yn y rhanau o'r Ysgrythyr yn 
awr dan sylw, golygwyf yr ysgrifenwyr, nid yn 
unig yn cael eu Adrolygu, ond hefyd yn cael eu 
tueddu neu eu cynhyrfu gan yr Ysbryd Glan i 
goflyfru dygwyddiadau arbenig, yn nghyd ag i 
wneuthur sylwadau neillduol. Gellir dywedyd 
fod y rhanau a ysgrifenwyd o dan gyfarwyddyd 
a gofal yr Ysbryd Dwyfol, mewn ystyr israddol, 


wedi eu rhoddi trwy ysbrydoliaeth; ond pe 
buasai yr ysgrifenwyr yn eu hysgrifenu wrth 
gynhyrfiad eu hysbryd eu hunain, ni fuasent o 
unrhyw ragorach awdurdod, er eu bod yn hollol 
rydd oddiwrth gyfeiliornad, na'r rhanau hyny o 
ysgrifeniadau dynol ag sy'n gyson â gwirionedd. 
“ Ond y mae rhanau eraill o'r ysgrythyrau, 
yn nghyfansoddiad y rhai yr oedd galluoedd yr 
ysgrifenwyr wedi eu bywiocau a'u dyrchafu 
mewn modd goruwch-naturiol. Y mae yn an- 
nichonadwyi ni, ac efallai ei fod yn annichon- 
adwy i'r ysgrifenydd ysbrydoledig, benderfynu 
lle yr oedd natur yn diweddu ac ysbrydoliaeth 
yn dechreu. Digon yw gwybod fod amryw 
ranau o'r Ysgrythyrau, yn y rhai, er y gallasai 
y meddwl, heb gynorthwy, fyned yn mlaen 
ychydig gamrau, eto fod cynhyrfiad dwyfol yn 
angenrheidiol er myned yn mhellach. Er 
enghraifft, golygwyf nad allasai yr efengylwyr 
ysgrifenu hanes Crist, oni buasai eu bod yn 
mwynhau cynorthwy gwyrthiol. Yr oedd dau 
o honynt, Mathew ac Ioan, yn nghymdeithas 
ein Hiachawdwr dros ysbaid tair blynedd & 
haner. Yn nherfyniad yr amser hwn, yn hytrach 
yn mhen blynyddoedd wedi hyny, pan yr ys- 
grifenasant yr efengylau, gallwn fod yn sicr eu 
bod wedi anghofio amryw o ymadroddion a 
gwyrthiau Crist; eu bod yn cofio eraill mewn 
rhan, av y buasent mewn perygl o gyfansoddi 
hanes anghywir ac annheg trwy gymysgu y 
naill beth â'r llall.. Heblaw hyny, yn nghanol 
y fath luaws o faterion, buasai dynion o fedd- 
yliau amniwylliedig, anarferedig a gwahaniaethu 
a dosbarthu, yn analluog i wneyd dewisiad pri- 
odol; a buasai dynion anghyfarwydd yn y 
gelfyddyd o gyfansoddi, yn analluog i amlygu 
eu meddyliau yn y cyfryw fodd ag a fuasai yn 
sicrhau darluniad ffyddlon o athrawiaethau a 
ffeithiau, a chyda yr urddas ag yr oedd ansawdd 
y testun yn galw am dano. Rhaid, gan hyny, 
fod dylanwad dwyfol yn cael ei weithredu ar eu 
meddyliau, trwy yr hwn yr oedd eu cof a'u barn 
yn cael eu cryfhau, ac yr oeddynt yn cael eu 
galluogi i adrodd athrawiaeth a gwyrthiau eu 
Hathraw yn y dull mwyaf addas i effeithio ar 
ddarllenwyr eu hanesion. Y mae'r addewid o'r 
Ysbryd Glan i ddwyn ar gof iddynt yr holl 
bethau a ddywedodd Crist wrthynt yn profì, 
wrth ysgrifenu eu hanesion, fod eu galluoedd 
meddylaidd wedi eu cynysgaeddu trwy ei or- 
uchwyliaeth ef â bywiogrwydd anarferol. 
. “Yn mhellach, y mae'n rhaid caniatau fod 
i'w cyfarfod mewn amryw ranau o'r Ysgrythyr 
y fath olygiadau ac ardderchawgrwydd iaith 
ag sy'n eglur ddangos fod galluoedd eu hys- 
grifenwyr wedi eu dyrchafu yn mhell uwch- 
law eu gradd cyffredin. Pe byddai i ddyn o 
dalentau cymedrol i roddi darluniad mor ddyr- 
chafedig o fawredd a phriodoliaethau Duw, neu 
resymu mor rymus ar athrawiaethau dyfnion 
crefydd â dyn o'r athrylith fwyaf ardderchog, 
ac o'r ddysgeidiaeth fwyaf eang, nid allem 
lai na bod wedi ein hargyhoeddi ei fod yn 
ddeiliad cynorthwyon goruwch naturiol; ac os 
byddai ei gyfansoddiad yn rhagori yn mhell 
ar ymdrechion uwchelaf y meddwl dynol, 
byddai ein hargyhoeddiad yn gadarnach eil- 


| waith, Rhai o'r ysgrifenwyr santaidd oeddynt 


YSB 


881 


YSB 


ddynion o'r gradd iselaf mewn bywyd; eto, y 
mae golygiadau mor ardderchog, a darlun- 
iadau mor ddyrchafedig a mawrwych o bethau 
dwyfol i'w cyfarfod yn eu hysgrifeniadau, ag 
nad yw yr ehediadau uwchaf o eiddo athrylith 
ddynol mewn cymhariaeth iddynt yn ym- 
ddangos eithr oeraidd a diflas. 

““ Gyda golwg ar amryw ranau o'r ysgrythyr, 
y mae yn eglur fod yn rhaid fod y materion 
cynwysedig ynddynt wedi eu datguddio mewn 
modd uniongyrchol i'r ysgrifenwyr. Nid oedd 
yn alluadwy cyrhaedd gwybodaeth o honynt 
trwy unrhyw foddion naturiol; ac nid oedd yr 
un peth ychwaith yn gyrhaeddadwy yn unig 
trwy ddyrchafiad y galluoedd. A galluoedd 
angel buasai yn annichonadwy i ni gyrhaedd 
' gwybodaeth o'r bwriadau dwyfol. Y radd hon 
o ysbrydoliaeth yr ydym yn ei phriodoli i'r 
. rhai a gynysgaeddwyd â gallu i ddatguddio 
dirgeledigaethau nefol ““y rhai ni welodd llygad, 
ac ni chlywodd clust—i'r rhai a ddanfonwyd 
â chenadwriaethau arbenig oddiwrth Dduw at 
ei bobl—ac i'r rhaia ddefnyddiwyd iragfynegu 
pethau dyfodol.” Gan mai ffrwyth cynghor 
Duw oedd trefn iechydwriaeth, yr oedd yn an- 
_ nichonadwy ei wybod ond yn unig trwy ddat- 
> guddiad oddiwrth Dad y Goleuni. 

““Cafodd y rhywogaeth hon o ysbrydoliaeth 
eî galw yn ysbrydoliaeth grybwylliadol, neu si- 
brwdol. Peth ofer yw dadlu yn nghylch gair; 
ond gan fod awgrymiad (suggestion,) yn ym- 
ddangos yn dynodi gweithrediad ar y meddwl, 
trwy ba un y cynhyrfir golygiadau ynddo, y 
mae o arwyddocad rhy gyfyng i osod allan yr 
amrywiol ddulliau, yn y rhai y cafodd y pro- 
ffwydi a'r apostolion eu gwneyd yn gydnabyddus 
â gwirioneddau goruwchnaturiol. Datguddiodd 
Duw ei hun iddynt hwy, nid yn unig trwy gry- 
bwylliad, ond hefyd trwy freuddwydion, gwel- 
edigaethau, lleisiau, a gweiuidogaeth angylion. 
Mewn iaith gaeth a phriodol, dylid galw y radd 
hon o ysbrydoliaeth yn ddatguddiad; gair mwy 
dewisol nac awgrymiad, gan ei fod yn ddarlun- 
iadol o'r amrywiol ffyrdd trwy ba rai y cynysg- 
aeddodd Duw eneidiau ei weision â golygiadau 
newyddion. Y mae hefyd yn air a ddewiswyd 
gan yr Ysbryd Glan ei hun, er dynodi amlyg- 
iadau gwirioneddau anhysbys gynt, i'r proffwydi. 
Gelwir y Llyfr olaf yn y Testament Newydd, yr 
hwn sydd yn cynwys casgliad o broffwydoliaeth- 
au, yn “Ddatguddiad Iesu Grist. Dywed Paul 
iddo ef dderbyn yr efengyl trwy ddatguddiad; 
ac mai trwy ddatguddiad yr eglurwyd y dirgel- 
wch iddo ef, yr hwn mewn oesoedd eraill nid 
eglurwyd i feibion dynìon, fel yr oedd y pryd 
hwnw wedi ei ddatguddio i'w santaidd apostol- 
ion a'i broffwydi trwy yr Ysbryd. Ac mewn 
lle arall, wedi dywedyd, “ Ni welodd llygad, ni 
chlywodd clust, ac ni ddaeth i galon dyn, y 
pethau a ddarparodd Duw i'r rhai a'i carant ef,' 
y mae yn ychwanegu, “ Eithr Duw a'i heglur- 
oddinitrwyei Ysbryd,'Dat.i.l; Gal.i.12; 
Eph.iiî. 5; 1 Cor.ii. 9, 10. 

“Ni feddaf enwau i ddynodi y ddwy ryw arall 
o ysbrydoliaeth. Nid yw yr enwau arferedig gan 
Doddridge ac eraill, Arolygiad, Dyrchafiad, a 
Chrybwylliad, yn trosglwyddo y golygiadau a 
ragnodwyd yn flaenorol; ac y maent yn agored 


i wrthddadleuon eraill heblaw y rhai a nodwyd. 


| Golygwyf fod dau beth yn cymell y darluniad 


hwn o ysbrydoliaeth yr Ysgrythyrau i gymer- 
adwyaeth y darllenydd; nad oes un rhan o'r 
Ysgrythyr nad yw yn dyfod yn naturiol dan y 
naill neu y llall o'r penau rhag-grybwylledig ; 
ac y mae gwahanol raddau goruchwyliaeth yr 
Ysbryd Dwyfol ar feddyliau gwahanol ysgrif- 
enwyr yn cael eu gwahaniaethu yn ddigonol 
ynddynt. 

“* Y mae rhai dynion wedi coleddu golygiadau 
dyeithr a pheryglus gyda golwg ar ysbrydol- 
iaeth yr Ysgrythyrau. Y mae y Dr. Priestley 
yn gwadu iddynt gael eu hysgrifenu trwy ys- 
brydoliaeth ddwyfol arbenig ; ac yn haeru fod 
yr ysgrifenwyr, er yn ddynion o'r onestrwydd 
mwyaf, yn ffaeledig, a'u bod yn eu hadroddiadau 
a'u rhesymau, wedi cyflawni amryw gamgymer- 
iadau gweithredol. Ond y mae y dyn hwn a'i 
ganlynwyr, gan eu bod wedi mabwysiadu cys- 
awd grefyddol o'r hon y mae holl athrawiaethau 
gwahaniaethol datguddiad wedi eu cau allan, yn 
cael mai eu mantais yw gwanychu, a gosod o'r 
neilldu awdurdod yr Ysgrythyrau. Eraill a ol- 
ygant yr Ysgrythyrau yn ysbrydoledig yn y 
lleoedd hyny y proffesant draddodi gair Duw; 
ond mewn lleoedd eraill, yn neillduol y rhanau 
hanesiol, priodolant iddynt yn unig yr un aw- 
durdod ag sydd yn ddyledus i ysgrifeniadau 
dynion gwybodus a chywir. Ond megys nad 
yw y gwahaniaeth hwn ond hollol ddiawdurdod, 
gan nad yw yn sylfaenedig ar ddim a_ ddywed- 
wyd gan yr ysgrifenwyr santaidd eu hunain; 
felly hefyd y mae yn agored i amryw wrthddadl- 
euon pwysig. Y mae yn darlunio ein Har- 
glwydd a'i apostolion wrth son am yr Hen Des- 
tament, megys wedi ei sicrhau yn ddieithriad a 
diderfyniad, amryw lyfrau yn ddwyfol—ysbryd- 
oledig, tra yr oedd rhai o honynt mewn rhan, a 
rhai bron yn gyfangwbl, yn gyfansoddiadau 
dynol; yn golygu i ysgrifenwyr y ddau Desta- 
ment gymysgu mewn modd anghrefyddol, eu 
cyfansoddiadau eu hunain âg eiddo yr Ysbryd; 
ac yna eu bod wedi cymell y cymysgedd halog- 
edig hwn ar y byd fel gwirionedd dwyfol, pur. 
Mewn gair, trwy wadu fod yr ysgrifenwyr sant- 
aidd yn wastadol o dan gyfarwyddyd aní:aeledig, 
y mae yn ein gadael yn hollol anwybodus pa bryd 
y dylem eu credu neu eu anghredu. Os oeddynt 
yn rhyddion i gymysgu eu ffug chwedlau eu hun- 
ain â'r dadguddiadau a dderbyniasant, pa fodd y 
gallwn fod yn sicr na ddarfu iddynt ar raì am- 
gylchiadau, yn enw Duw, gyhoeddi tybiau, i'r 
rhaiy chwenychent enill crediniaeth ac awdur- 
dod? Pwy a gymer arno sicrhau eu hollol ffydd- 
londeb, trwy dynu llinell o wahaniaethiad rhwng 
eu gwaith hwy a gwaith Duw? Y mae gwadu 
ysbrydoliaeth gyflawn yr Ysgrythyr yn tueddu 
i wneyd sylfaen ein ffydd ni yn ansefydlog, yn 
ein gosod mewn ansicrwydd ac amheuaeth gwas- 
tadol, ac yn ein gadael heb un ffordd arall i 
wybod beth i'w gredu, ond apeliad at reswm. 
Ond pan y cynysgaeddir rheswm âg awdurdod 
barnydd, nìd yn unig y mae datguddiad yn cael 
ei ddianrhydeddu, a'i awdwr yn cael ei warth- 
ruddo, ond hefyd y mae y dyben proffesedig o'i 
roddiad yn cael ei wneuthur yn hollol ofer 
a diles. 


YSB 


882 


YSB 


u———— 

«“ Ond, tra yr ydym yn cynyg penderfynu 
mewn modd pendant, y golygiad o barth ysbryd- 
oliaeth yr Ysgrythyrau, y mae pwnc o'r pwys 
mwyaf yn galw am ein hystyriaeth; hyny yw, 
y ddadl o barth y geiriau y rhai y mae yr ys- 
grifenwyr santaidd wedi eu harfer er gosod 
allan y golygiadau trosglwyddedig ynddynt, 
pa un ai eu bod o'u dewisiad eu hunain, 
neu o benderfyniad dwyfol. Myn rhai eu bod, 
yn y dewisiad o eiriau, yn hollol at eu rhyddid 
eu hunain ; a thra mae y m. ter yn ddwyfol, fod 
y geiriau yn ddynol. Tra y iuae eraill yn credu 
fod yr ymadroddion ysgrythyrol, yn gystal a'r 
golygiadau wedi eu rhoddi o dan gyfarwyddyd 
anffaeledig yr Ysbryd Glan. Cadarnheir y gol- 
ygiad olaf yn y modd canlynol :— 

“Gwyr pob dyn ystyriol o_ weithrediadau 
ei feddw) ci hun, ein bod ni yn meddwl 
mewn geiriau, neu pan yr ydym yn ffurf- 
io golygiadau, ein bod yn eu gwisgo â geir- 
iau; a bod y golygiadau hyny, (os ydynt yn 
hanfodi,) nad ydynt wedi eu gwisgo felly yn 
dywyllion a chymysglyd. Bydded i ddyn gynyg 
myfyrio ar unrhyw bwnc moesol neu grefyddol, 
heb gynorthwy iaith, a chaiff deimlo, naill ai 
hollol ataliad gweithrediad ei feddwl, neu ynte, 
(gan fod hyn, tra byddo yn effro, yn ymddangos 
yn annichonadwy,) er pob ymdrech, teimla ei 
hun o dan rwymau i ymgyrchu at eiriau fel er- 
myg ei weithrediadau meddyliaidd. Gan fod 
rhan fawr o'r Ysgrythyr wedi ei dadguddio 
mewn modd hollol a thrwyadl i'r ysgrifenwyr; 
gan i'r meddyliau, neu y golygiadau cynwysed- 
ig ynddynt, y rhai oeddynt yn hollol newydd 
iddynt hwy, gael eu trosglwyddo i'w meddyliau 
gan yr Ysbryd, y mae yn eglur fod yn rhaid eu 
bod wedi eu cymdeithasu â geiriau addasi'w go- 
sod hwynt allan; ac o ganlyniad, rhaid fod y 
geiriau wedi eu penderfynu trwy yr un dylan- 
wad ag oedd yn cynysgaeddu y golygiadau. 
Nid oedd yn ddichonadwy i'r golygiadau ddyfod 
heb y geiriau, gan nad oedd yn alluadwy eu 
canfod hebddynt. Dichon ffurf ac ansoddau 
gwrthrych defnyddiol gael hanfodiad yn y me- 
ddwl trwy gyfryngdod y synwyrau corfforol; 
ond y mae yn analluadwy dychymygu ffordd yn 
yr hon y gellir ein gwneyd ni yn gydnabyddus 
â gwirioneddau gwahanredol, (absiracted) new- 
yddion, neu â phethau o'r tu allan i gylch ym- 
gyniad, (sensation,) ond trwy drosglwyddiad o'r 
geiriau arwyddocaol o honynt mewn rhyw ddull 
neu gilydd, i'r meddwl. Gan hyny, y mae yn 
eglur fod y geiriau yn ysbrydoledig, yn yr holl 
ranau hyny o'r Ysgrythyr a ysgrifenwyd trwy 
ddatguddiad; a chyda golwg ar y rhanau hyny 
o honi y rhai nad oedd yr ysgrifenwyr eu hunain 
yn eu bamgyffred, y mae hyn eilwaith yn fwy 
eglur. Yr oedd yn gwbl annichonadwy i neb 
ysgrifenu traethawd dealladwy ar destun nad 
oedd efe ei hun yn ei amgyffred, ond yn unig ar 
y dybiaeth ei fod wedi cael ei gynysgaeddu â'r 
geiriau yn gystal a'r golygiadau. Gellir casglu 
nad oedd ysgrifenwyr yr Ysgrythyrau bob amser 
yn amgyffred y pethan yr oeddynt yn eu cofnodi, 
oddiwrth aneglurder cymhariaethol yr oruch- 
wyliaeth yr oedd rhai o honynt yn byw dani; 
herwydd paham, y mae Pedr yn dywedyd gyda 
golwg ar y proffwydi, “Gan chwilio pa bryd, 


neu pa ryw amser yr oedd Ysbryd Crist yr hwn 


| oedd ynddynt yn eì hysbysu, pan oedd efe yn 


rhagdystiolaethu dyoddefaint Crist, a'r gogon- 
iantarol hyny,' 1 Pedri. 10, 11. 

« Mewn rhanau eraill o'r Ysgrythyrau, (hyd 
yn nod y rhai hyny yn y rhaì y mae yr 
ysgrifenwyr yn adrodd pethau a gymerasant le 
o fewn cylch eu gwybodaeth bersonol hwy eu 
hunain,) tueddir ni i gredu fod y geiriau yn ys- 
brydoledig, os bydd ìi ni bwyso yr ystyriaethau 
canlynol mewn modd arafaidd a phwysig. Os 
addawodd Crist i'w ddysgyblion pan y dygid 


| hwynt ger bron brenhinoedd a thywysogion er 


ei fwyn ef, “ Y rhoddid iddynt yr awr hono pa 
beth a ddywedent, ac y byddai i Ysbryd eu Tad 
lefaru ynddynt,” (Math. x. 19, 20; Luc xii. 
11, 12,) addewid yn cynwys y rhoddid geiriau 
yn gystala golygiadau iddynt; y mae yn gwbl 
mor gredadwy y cawsent yr un cynorthwy wrth 
ysgrifenu, yn neillduol pan yr ystyriom fod yr 
hyn yr oeddynt yn ei gofnodi ìi barhau dros 
holl oesoedd y byd, ac i fod yn rheol ffydd i holl 
genhedloedd y ddaear. Y mae Paul yn sicrhau 
iddo ef a'r apostolion eraill lefaru, € Nid a'r geir- 


| iau a ddysgir gan yr Ysbryd Glan,” 1 Cor.ii. 


18; a gellir cymhwyso yr haeriad cyffredinol 
hwn at eu hysgrifeniadau, yn gystal a'u pregeth- 
au. Heblaw hyny, gŵyr pob dyn ystyriol o 
gymaint pwys ydyw dewisiad o eiriau addas yn > 
amlygiad golygiadau; .ae mor hawdd ydyw i 
ddyn diofal ac anghelfydd niweidio ardderchog- 
rwydd, a gwanhau effeithioldeb traethawd neu 
araith, nid yn unig trwy arfer iaith anmhriodol, 
ond hefyd frwy osod un gair yn lle y llall, yr 
hyn sydd yn gyfartal a newid y synwyr, neu 
wneyd yr ymadrodd yn beth hollol wahanol. 
Gan hyny, ar y dybiaeth nad oedd yr ysgrifen- 
wyr santaidd yn cael eu cyfarwyddo yn newisiad 
geiriau, pa fodd y gallwn fod yn sicr fod y geir- 
iau a ddewisasant y rhai mwyaf priodol? Onid 
yw yn ddichonadwy, ïe, onid yw yn sicr, y bu- 
asent weithiau yn amlygu eu meddyli>u yn an- 
mhriodol; a chan fod amryw o honynt yn an- 
nysgedig, y buasent o ganlyniad yn tywyllu ac 
yn camddarlunio y gwirionedd? Yn y cyfryw 


| amgylchiad pa fodd y gallasai ein ffydd orphwys 


yn ddiysgog ar eu tystioliaeth? Oni fuasai y 
lled-dyb fod cyfeiliornadau yn eu hysgrifeniad- 
au, yn ei gwneuthur yn angenrheidiol i ni i'w 
profi hwynt wrth safon rheswm yn gyntaf, cyn 
eu derbyn? Ac oni buasai hyny yn dirymu 
awdurdod, ac yn gwrthdroi dyben datguddiad 
dwyfol? Rhaid penderfynu gan hyny, fod geir- 
iau yr Ysgrythyr, yn gystal a'i chynwysiad, o 
Dduw. Heb ganiatau hyny, byddem yn euog 
o'i gyhuddo of o ddiffyg doethineb wrth dros- 
glwyddo ei feddyliau i ddynion, mewn llwybr 
yn yr hwn y gallasent, ïe, tebygol, y maent yn 
sicr o fod wedi eu llygru. 

'“ Ond i ysbrydoliaeth geiriau yr Ysgrythyr y 
mae y gwahaniaeth canfyddadwy yn iaith yr 
ysgrifenwyr santaidd yn ymddangos yn wrth 
ddadl; oblegyd, ar y dybiaeth mai yr Ysbryd 
Glan oedd awdwr y geiriau, gallesid dysgwyl i'r 


| iaith fod yn hollol unífurfiol trwy yr holl Feibl. 


Mewn atebiad i'r wrthddadl hon, gellir sylwi, y 
gallasai yr Ysbryd Dwyfol, gweithrediadau yr 
hwn sydd yn amrywiog, fod yn gweithredu 


AU 


YSB 


883 


YSB 


mewn modd gwahanol ar feddyliau gwahanol 


bersonau, yn ol gogwyddiad naturiol eu meddyl- | 


iau. Er enghraifft, gallasai gynorthwyo un dyn 


ì ysgrifenu yn fwy ardderchog (sublimely,) nag | 


un arall, herwydd ei fod yn naturiol o athrylith 
mwy dyrchafedig na'r llall, a bod y mater pen- 
odedig iddo ef yn gofyn iaith fwy ardderchog ; 
neu ynte, gallasai achosi gwahaniaeth yn iaith 
yr un dyn, trwy ddyrchafu ei alluoedd un pryd 
uwchlaw ei sefyllfa gyffredin, a thrwy eu gadael 
bryd arall i weithredu yn ol eu hansawdd gyn- 
henid, a hyn oll o dan ei arolygiad a'i reolaeth 
efeihun. Nid ydym i olygu fod ysbrydoliaeth 
yn ei sefyllfa uwchaf, yn difeddianu ei deiliaid 
o'r arferiad o'u galluoedd. _ Yr oeddynt, yn wir, 
yn offerynau yr Ysbryd; ond eto offerynau ym- 
wybodol a rhesymol. oeddyat. 
oruchwylwyr (dagenis,) ymddibynol, ond gwa- 
hanol, (distinci); ac yr oedd gweithrediad eu 
galluoedd meddyliol, er yn ddyrchafedig a than 
gyfarwyddyd effeithioldeb uwch, yn gyfatebol 
i'r dull cyffredin o'i weithrediad. Y mae yn 
hawdd canfod gan hyny, y gallasaiiaith ysgrif- 


enwyr yr Ysgrythyrau amrywio, yn gyffelyb yr | 


un modd ag y buasai yn gwahaniaethu pe na 
buasent o dan ysbrydoliaeth. Annichonadwy 
fuasai i berffaith unffurfiaeth iaith (style, ) gy- 
meryd lle, heb eu bod oll yn yr un graddau o 


“ dan ysbrydoliaeth, a bod gweithrediad eu gallu- 


oedd trwy ysbrydoliaeth, wedi ei hollol atal; a 
bod gwirioneddau dwyfol yn cael eu trosglwyddo 
trwyddynt yn yr un dull dyoddefol ag y tros- 
glwyddir dwfr trwy bibell, neu anadl trwy ud- 
gorn. Ond y mae gwrthddadl mwy pwysig yn 
erbyn ysbrydoliaeth eiriol gyflawn, yn cael ei 
sylfaenu ar y ffaith anwadadwy, fod amrywiol 
ranau o'r Ysgrythyr yn cynwys adroddiad, neu 
ddarluniad newydd o'r hyn a gynwysir mewn 
rhanau eraill, rhwng y rhai y mae llawer o wa- 
haniaeth geiriol, er fod y sicrhad yn cael ei roddi 
o flaen y naill fel y llall o honynt, mai yr Ar- 
glwydd a wnaeth yr hysbysiadau yn y cyfryw 
eiriau, Gan na chafodd y geiriau eu llefaru 
ond yn unig un waith, y mae yn eglur nad oedd 
yn alluadwy iddynt gael eu hamlygu yn y ddwy 
ffurf, yn y rhai y maent yn awr yn ymddangos, 
neu o'r hyn leiaf, nad y geiriau hunaniaethol, 
(identical,) a lefarwyd ar yr achlysur, yw y rhai 
a ddangosir yn awr yn y testun gwreiddiol.” See 
Dick's Essay on Inspiration: Hawker on Plenary 
Jnspiration; Doddridges Third Fol. of Fam. 
Ewpositor, 4ppendia ; Calamy and Bennett on 
Tnspiration; Dr. Stennelt on ihe Use and Au- 
thority of Scripture; Beibl: Oristionogaeth ; 
Vsgrythyr. 

YSBRYDOLIAID, (ysbrydol) enw a gy- 
mhwysir gan rai at wrthwynebwyr y Defnydd- 
ioliaid, sef at y rhai a gredant annefnyddioldeb 
Duw, angylion, ac eneidiau dynion. 

Y mae annefnyddioldeb Duw yn brofadwy, 
oddiwrth y gwrthddywediadau anwahanol gy- 
sylltiedig â'r dyb wrthwynebol. Annichonadwy 
fod rhagor nag un corff yn hanfodi yn yr un lle 
ar unwaith, gan nad pa mor bur neu goethedig 
y dichon hwnw fod. Ar y dyb Spinosaidd o 
ddefnyddioldeb y Duwdod, ni fyddai yn allu- 
adwy amddiffyn ei anfeidroldeb a'i hollwyddfod- 


Yr oeddynt yn | 


| 


| 


| 


oldeb; gan y byddai y golygiad o fod defnydd- | 


iol anfeidrol yn cau allan bob bod defnyddiol 
arall o'r bydysawd, ac yn wadiad o'i hanfodiad. 
Nid yw y Dr. Priestley ei hun, er mor bleidiol 
ydoedd i Ddefnyddioldraeth, (M/aterialism,) yn 
honi defnyddioldeb Duw, eithr annefnyddioldeb. 
yr enaid, neu y meddwl dynol. Caniateir athraw- 
iaeth adgyfodiad a barn ddyfodol gan yr holl 
Ddefnyddioliaid Cristionogol. Nid yw y rhai a 
haerant ddefnyddioldeb Duw amgen atheistiaid. 
Y mae y ddadl gan hyny i'w chyfyngu at ys- 
brydoldeb y meddwl, neu hanfodiad ysbrydion 
creuedig. 

Prin y gellir meddwl y cynygiai neb yn credu 
y bod o Dduw, wadu y gall y Duwdod greu ys- 
brydion is mewn graddau nag ef ei hun; gan 
na fyddai hyny amgen gosod terfyn i'w allu a'i 
ddoethineb. Heblaw hyny, nid yw hanfodiad 
y cyfryw ysbrydion yn cael ei wadu ar sail an- 
mhosiblrwydd y peth ynddo ei hun, ond ar syl- 
faen y diffyg tybiawl o brawf o hono. 

Y mae yn ymddangos yn anhawdd, os nad yn 
annichonadwy, caniatau gwirionedd yr Hen 
Destament a'r Newydd, a gwadu hanfodiad 
angylion, neu ysbrydion o radd uwch na dynol- 
ryw; ac os unwaith y caniateir eu hanfodiad, y 
mae yn annichonadwy gosod terfyn i'w rhifedi 
a'u hamrywiaeth. Gallant, am ddim a wyddom 
ni, fod yn llawer amlach na dynion. 

A chaniatau hanfodiad angylion, y mae yn 
ymddangos yn anhawdd, os nad yn annichon- 
adwy, gwadu nad all ysbrydion cyffelyb fod 
mewn undeb â'r cyfansoddiad dynol; ïe, nad all 
ysbrydion o radd is eilwaith fod mewn undeb 
â ffurfiau corfforol anifeiliaid gwaelach. Y gol- 
ygiad olaf, modd bynag, sydd ddychymygol yn 
unig. Y pwnc y dadleuir drosto yw annefnydd- 
ioldeb y meddwl dynol. Cyneddf hanfodol me- 
ddwl yw ymwybodaeth, yr hon gyneddf ni ffugir 
ei bod yn hanfodoli ddefnydd. Yr unig ddadl 
yw,—Pa un ai bod ymwybodaeth yn effaith 
rhyw beirianwaith, (mechanism,) neu yn ddull- 
weddiad defnydd? Ond dan ba ffurf bynag y 
byddo defnydd yn hanfodi, nid yw amgen def- 
nydd o hyd; a chan nad pa ryw ffurfiau dam- 
weiniol, neu liwiau (crwn neu ysgwar, hir neu 
fyr, gwyn neu ddu, &c.,) a ychwanegir ato, nid 
yw yn ymddangos y gall fod yn y cyfryw ffurfiau 
neu liwiau y tuedd lleiaf at feddwl, neu ymwy- 
bodoldeb. Drachefn, os effaith defnydd yw ym- 
wybodoldeb, y mae yn canlyn y rhaid ei fod yn 
hanfodi ynddo, gan fod yn annichonadwy iddo 
gyfranu yr hyn nad oes ganddo. Yn mhellach, 
os yw ymwybodoldeb yn aros mewn defnydd, 
y mae yn canlyn o angenrheidrwydd ei fod yn 
ddarostyngedig i'r un ddeddf o hyranrwydd 
(divissibility,) a defnydd ; ac felly gall un gronyn 
ymwybodol gael ei ranu yn ddiderfyn; ac o 
ganlyniad anorfodadwy, gall un dyn yn meddu 
mil o ronynau ymwybodol, (golyger yn yr 
ymenydd,) fod yn meddu mil o ymwybodol- 
debau! 

Ond, oni all Duw, meddwch, ychwanegu y 
gyneddf o ymwybodoldeb at ddefnydd? Y mae 
yn anhawdd dywedyd beth nad all Duw ei 
wneuthur; ond hyn a wyddom, nad all efe 
wrthddywedyd eí hun. Os ydyw y cyfryw 
ychwanegiad yn cynwys gwrthddywediad, fel y 
rhag-grybwyllwyd uchod, nid yw yn un dirmyg 


YSB 


884 


YST 


arno ef i ddywedyd nad all efe ei wneuthur. 
Vid. Drew on the Soul, Part I, Chap. I; Dod- 
dridge's Lectures, Lect. AT ; Dwight's Theology, 
Vol. I., Ser. 23. 

Y brif wrthddadl yn erbyn athrawiaeth enaid 
neu ysbryd annefnyddiol yw, fod difyniaethwyr 
yn methu cael gafael arno. Dywedai un o hon- 
ynt mewn modd difrifol, “Ei fod wedi difynio 
miloedd o gyrff, ond na welodd efe enaid erioed ;" 
a da y gallasai ddywedyd hyny, canys yr oedd 

r enaid wedi ffoi cyn iddo ef ymosod ar ei or- 
chwyl. Ary llaw arall, y mae rhai llawfeddyg- 
on yn sicrhau nad yw yn ddichonadwy fod me- 
ddwl yn deilliaw oddiwrth unrhyw beirianwaith 
ymenyddol, gan nad oes un rhan o'r ymenydd 
nad yw wedi cael ei anafu mewn rhyw ddull 
neu gilydd, heb fod hyny yn effeithio dim mewn 
gwirionedd, er niweidio y meddwl, Vid. Dr. 
Ferriar's Paper în the Memoirs of the Liter. and 
Philos. Society of Manchester; Mr. Greinger's 
Oration before ihe Medical Society of London. 

Y ffordd ddyogelaf, pa fodd bynag, i ben- 
derfynu y pwnc dan sylw yw ymofyn â gair 
Duw. Arferir ymadrodd hynod yn hwn gyda 
golwg ar yr Hen Batriarchiad, sef “Iddynt 
roddi i fyny yr ysbryd, a chael eu casglu at 
eu pobl.” Y mae yn eglur ddigon nad y corff 
n olygir yma wrth yr ysbryd. Nid yr anadl 
ychwaith a olygir wrtho; canys yr hyn a rodd- 
asantifyny, a roddasant i ddwylaw Duw. “I'th 
ddwylaw di,” ebe Dafydd, “y gorchymynaf fy 
ysbryd.” Gwnaeth yr Arglwydd Iesu Grista 
Stephan, y cyn-ferthyr Cristionogol, ddefnydd 
o'r un geiriau. Nid eu claddu gyda'u pobl a 
olygir wrth eu casglu atynt; canys Abraham, 
at yr hwn y cymhwyswyd yr ymadrodd gyntaf 
[Gen. xxv. 8] a gladdwyd yn Nghanaan, ond ei 
dad yn Chaldea, neu Mesopotamia. Yn ol iaith 
gyffredin yr Iuddewon, cael eu casglu at eu 
pobl, yw cael eu casglu i gynulleidfa y rhai 
dedwydd. “Y cyfoethog a huna,” ebe Job, 
“ac nis cesglir ef,” pen. xxvii. 19. Dywed 
Crist am y gwr goludog annuwiol, ““Ei farw 
a'i gladdu ;” ond am Lazarus, “' Ei farw, a'i 
ddwyn gan angylion i fynwes Abraham,” hyny 
yw, ““ei gasglu i gynulleidfa y rhai dedwydd,” 
Luc xvi. 8. A hyn y cytuna athronyddiaeth 
ysgrythyrol Solomon, yr hwn a ddywed, “ Yna 
y dychwel y pridd i'r ddaear, fel y bu, ac y 
dychwel yr ysbryd at Dduw, yr hwn a'i rhoddeg 
ef,” Eccles. xii. 7. Wrth ddadleu â'r Saduce- 
aid, dywedai Crist, “ Nad oedd yr hwn a ddy- 
wedai Myfi yw Duw Abraham, Isaac, a Jacob, 
yn Dduw y rhai meirw, ond yrhai byw:” yr 
hyn sydd yn cynwys parhad eu hanfodiad, 
herwydd ar y dyb wrthwynebol, nid oedd yr 
ymadrodd yn cynwys un gwrthbrawf i athraw- 
iaetb y Saduceaid, Math, xxii. ôl. 

Gyda golwg ar yr angylion, y mae'r pwnc yn 
gorphwys yn gyfangwbl ar dystiolaeth gair 
Duw; canys pa mor debygol bynag y dichon 
hanfodiad graddau uwch o ysbrydion nag 
eneidiau dynion fod, ni fuasai genym unrhyw 
sicrwydd o hyny, oni buasai tystiolaeth Duw yn 
ei air. Dengys hwn fod llawer o ysbrydion 
crêedig, gwahanol oddiwrth eneidiau dynion 
yn hanfodi, y rhai o herwydd eu swydd aelwir 
angylion: y bydd i rai o honynt barhau yn 


santaidd a dedwydd; eithr bod y lleill mewn 
cyflwr o wrthgiliad a thrueni, Ps. viii. 5; Math. 
xxiv. 36; xxv.4l; xxvi. 53; Act. xxiii.6, 8 ; 
Heb. xii. 22; Judas 6; Dat. v. ll, &c._ Dod- 
dridge's Lectures, Lect, 210. 

YSBRYDOLION, (ysbrydol), yr elw y mae 
Esgob Talaethol yn ei dderbyn oddiwrth ei fyw - 
ioliaethau ysbrydol, neu y gyllidaeth sy'n cy- 
fodi iddo oddiwrth ei ymweliadau, ei urdd- 
iadau, &c. 

YSBRYDOLRWYDD (ysbrydol), y gwrth- 
wyneb i anianolrwydd, neu gnawdolrwydd:: an- 
sawdd ysbrydol, neu y gyneddf o fod yn ys- 
brydol. 

YSBRYDOLRWYDD MEDDYLIOL, hy- 
frydwch nafuriol a chyson y meddwl gwir 
dduwiol mewn pethau ysbrydol. Tra y mae 
eraill yn meddwl am danynt o orfod ac o 
ddamwain, y mae meddwl y Cristion cywir a 
chynyddfawr yn gogwyddo yn naturiol atynt, 
ac yn cartrefu gyda hwynt. 

Deiliaid. ysbrydolrwydd meddwl ydynt i'w 
hadnabod yn, 1. Oddiwrth eu gwaith yn gwerth- 
fawrogi bendithion ysbrydol uwchlaw pob peth 
arall, Ps. cxix. 72, 2. Oddiwrth eu cyson ym- 
arferiad o ddyledswyddau ysbrydol, yn neill- 
duol myfyrdod a gweddi, Ps.i. 2; lv. 17; 
cxxxix. 18.. 3. Oddiwrth eu llafur a'u hym- 
gais awyddus a bywiog yn nghylch gwrth- 
rychau ysbrydol, 2 Cor. v, 9; Phil.iii. 7, 14. 
4. Oddiwrth eu bod yn cael eu heffeithio a'u 
cynhyrfu yn eu holl ymdriniaethau â hwynt, 
a'u hymdrechion yn mherthynas iddynt gan 
egwyddorion ysbrydol, 2 Cor. v. 7, l4. 5. 
Oddiwrth eu hymddiddanion cyson a hyfrydol 
yn mherthynas iddynt, Luc vi. 45. 6. Oddi- 
wrth ansawdd ysbrydol eu llawenydd a'u gor- 
foledd, Esa. lxi. 10; Rhuf. viii. 6. Dr. Owen 
on Spiritual Mindedness; Dr. J. Fletcher on 
Spirituality of Mind. 

YSBRYDOLWYR, (ysbrydol-gwyr,) enw a 
gymhwysir at y rhai a garant droi yr Ysgry- 
thyrau santaidd o'u hystyr lythyrenol i'r hyn a 
ddewisant hwy ei alw “eu hystyr ysbrydol." 
Y Swedenbourgiaid a'r Irvingiaid ydynt enwog 
am hyn; ac y mae rhai yn rhy chwanog i'r ar- 
feriad niweidiol a rhyfygus yn mhlith y rhan 
amlafo bleidiau y byd Cristionogol. Dynion 
anwybodus a rhagfarnllyd ydynt yn gyffredin; a 
gellir eu hadnabod wrth eu diystyrwch o ddysg- 
eidiaeth ; eu hunanoldeb ffug-grefyddol; a'u par- 
odrwydd i euogfarnu pawb na fedront gyduno â 
hwynt, fel crefyddwyr cnawdol a ffurfiol. Nid 
oes neb yn barotach na hwy ìi euogfarnu cyfeil- 
iornwyr ac anffyddiaid; ac eto nid oes neb, ys- 
gatfydd, yn gwneyd cymaint tuag at eu cen- 
hedlu a'u sefydlu. Troant eiriau y digelwyddog 
Dduw wrth eu mympwy eu hunain; a gosodant 
air y gwirionedd i ddywedyd y peth a fyddo da 
yn eu golwg hwy; ac felly gwnant gymaint a 
neb er creu anffyddiaid. _ Edr. Ysbrydoli. 

YSTIGRWYDD, (ystig,) astudrwydd, diwyd- 
rwydd, neu ddyfal barhad. Edr. Astudrwydd, 
Diwydrwydd. 

YSTOD, Gr. Xraôuov ; Llad. Stadium ; rhed- 
egfa, gyrfa. Edr. Camp, Gyrfa, Rhedegfa. 

YSTOL, Gr. 2roXoc; Saes. Stool; cadair, 
eisteddle, gosail, mainc, 


YST 


885 


YST- 


YSTOL EDIFEIRIOL, (cutly-stool,) cadair, 
neu fainc, wedi ei lliwio yn ddu, a'i chyfleu, yn 
yr Alban, yn agos ìi ben uchaf yr eglwys; ar yr 
hon y gosodir troseddwyr y seithfed gorchymyn 
i eistedd dros amser y gwasanaeth cyhoeddus, 
pan y derbyniant gerydd y gweinidog. Y mae 
yn dra rhyfedd mai anniweirdeb yw'r unig bech- 
od sydd yn darostwng ei gyflawnydd i'r flangell 
hon o ddysgyblaeth eglwysig yn yr Alban; tra 
mae meddwdod, celwydd, halogiad y Sabbath, 
&c., yn dianc yn ddigerydd, 

-YSTRYW, Llad. Stratagema; Saes. Straia- 
gem; dichell, neu gyfrwysdra. Edrych Oym- 
llwynion. 

YSTYR, (yst) gwir, neu gywir feddwl un- 
rhyw ymadrodd neu ymddygiad. Edr. Syn- 
wyr. 

YSTYRIAETH, (ystyrio,) darbwylliad: y 
weithred o synio, neu ddwys feddwl yn nghylch 
unrhyw ymadrodd, gweithred, ymddygiad, am- 
gylchiad, neu beth. 

““Nid yw ystyriaeth, (medd yr anfarwol Howe,) 
amgen amdreiglad (£he revolving,) yr hyn a 
wyddom yn flaenorol. Nid yw amgen cyffroad 
y wybodaeth gynhwynol oedd genym o bethau. 
Adolygiad o'n sylwadau blaenorol o berthynas i 
unrhyw achos—adgofiad ac adgasgliad gyda 
chymhariaeth o honynt a'u gilydd ydyw: o barth 
y rhai mwyaf pwysig, ail adroddiad o honynt 
wrthym ein hunain, ac adgymhwysiad atom ein 
hunain, modd y'n cynhyrfer ìi weithrediad addas 
ydyw. Er nad ydyw ynddi ei hun yn annibynol 
ar allu ac effeithioldeb yr Ysbryd Glan yn ddi- 
gonol i'n gwneyd yn Gristionogion; eto, fel 
ermyg y gweithrediad dwyfol yn mhenderfyn- 
iad yr ewyllys, y mae'n gwbl angenrheidiol; 
canys hebddi nis gallwn fod yn Gristionogion o 
fwriad a dewisiad; eithr fel y mae gormod o 
lawer, o dynged neu ddamwain.” 

Prif ragoriaeth dyn ar yr anifeiliaid yw ei fod 
yn alluog o ystyriaeth. Herwydd hyn y dywed 
yr Arglwydd wrth eilunaddolwyr, “ Cofiwch 
(neu ystyriwch) hyn, a byddwch wyr (dynion); 
adgofiwch (adystyriwch), droseddwyr, Esa. xlvi. 
8. Y mae yn perthyn i'r meddwl dynol amryw 
ragoriaethau. Heblaw y gallu i ddarganfod 
pethau cynrychiol, yr hwn sy'n gyflredin i'r 
galluoedd is-raddol ac anifeilaidd yn gystal ag 
iddo yntau, y mae cylch ei wybodaeth yn dra 
eang. Gall ad-alw y pethau a aethant heibio ; 
a thrwy bryder, rag feddwl am bethau i ddyfod. 
Yn wahanol i'r synwyrau anifeilaidd, y mae 
galluoedd y meddwl, nid yn ddyoddefol yn unig, 
ond hefyd yn weithredol. Gallant nid yn unig 
dderbyn drychfeddyliau o bethau ar darawiad, 
trwy gyfryngdod y galluoedd corfforol; ond 
hefyd, gallant ddal gafael ynddynt, eu hatal 
rhag dianc ymaith, a'u sefydlu yn ddiysgog ger 
gwydd y meddwl dros yr ysbaid a fynont o 
amser. Gallant, nid yn unig gymeryd golwg 
arwynebol ar ansawdd naturiol neu anianyddol 
pethau, ond gallant hefyd dreiddio i'w hansawdd 
foesol—eu golygu yn eu perthynas â Duw, â'r 
enaid, â'r wladwriaeth, ac â'r amser dawed- 
adwy; ïe, gall y meddwl dynol droi iddo ei bun, 
ac ystyried ansawdd ei gyfansoddiad—ei egwydd- 
orîon—ei weithrediadau—ei gyflwr—a'i sefyllfa. 
Yn awr, nid yw ystyriaeth amgen gwaith dyn 


yn gosod yr amrywiol alluoedd hyn o eiddo ei 
feddwl mewn gweithrediad. Yn lle cymeryd ei 
arwain gan ei nwydau a'i deimladau; yn lle 
ymfoddloni ar y golygiadau ar bethau ag y mae 
ei synwyrau corfforol ac anifeilaidd yn ei gyn- 
ysgaeddu â hwynt; gwaith y dyn yn helaethu 
ei olygfa, yn edrych oddiamgylch, yn cymeryd 
y naill beth gyda y llall, ac yn cynwys yn ei 
feddwl holl natur, tueddiad, ac amgylchiadau 
pethau i'w ystyriaeth, Pan y mae yn gwneuthur 
hyn gyda sobrwydd ar unrhyw wrthrych a 
welo, a glywo, neu y meddylio am dano, gellir 
dywedyd ei fod yn ystyried. 

At ystyriaeth dynion y mae Duw yn flaenaf a 
phenaf yn cyfeirio yn ei air, Ps.l. 22; Diar. 
viii. 1—36; a'r arwydd gobeithiol cyntaf ar 
ddyn, gyda golwg ar ei ddychweliad at yr Ar- 
glwydd mewn edifeirwch, ydyw ei fod yn dechreu 
ystyried, Luc xv. 17/—19; Ps. cxix. 59. 

Yn mysg y gwrthrychau lluosog ag y gelwir 
arnom i'w hystyried, gellir enwi y rhaì can- 
lynol yn mhlith y rhai penaf:—Yn 1. Duw yn 
ei natnr, ei briodoliaethau, ei enwau, ei weith- 
redoedd, a'iair, Ps. xxvii. 4; lxxvii. 12; 2 Cor, 
ill. 18; Hos. xiv. 9; 2 Tim. ii, 7. 2. Ein hun- 
ain; yn ein cyfansoddiad—ein cyflwr a'n sef- 
yllfa—ein manteision a'n dyledswyddau—ein 
profedigaethau—ein hymddygiadau—a'n diw- 
eddy/ Gal. yn Bs. yui 251. 22 0Fag iu oi; 
Deut. xxxii. 29. 83. Crist; yn ei berson—ei 
swyddau—ei enwau—ei waith—ei esiampl—a'i 
ewyllys ddatguddiedig, Heb. iii. l; xii. 2, 3; 
Ioan v. 39. 4. Y«pedwar peth olaf, sef angau, 
barn, nef, ac uffern, Deut. xxxii. 39; 2 Cor. v. 
10; Mat. xxv. 46. 

Yn mherthynas i'r modd y dylid cyflawni y 
ddyledswydd hon gyda golwg ar gael lles trwy 
hyny, gellir enwi y pethau canlynol:—Yn l. 
Dylid ymosod arni yn brydlon a thymhoraidd. 
Boreu y dydd a boreu y bywyd, amser ieuenctyd 
ac iechyd yw y tymor addasaf, a mwyaf man- 
teisiol i ymosod arni, Preg. xii. 1—7. 2. Yn 
sobr a phwysig. Y mae gwerth enaid, a'r per- 
ygl o'i golli--y pwys o gael heddwch Duw a'i 
ffafr—rhan yn Nghrist—hawl ac addasrwydd i'r 
nef, yn galw yn uchel am ei chyflawni yn y 
modd liwn. “* Y pethau a welir sydd dros am- 
ser, ond y pethau ni welir sydd dragywyddol.” 
Cofiwn hyn. 3. Yn hollol a thrwyadl. _ Dylid 
gofalu rhag eymeryd golwg arwynebol a pharth- 
ol ar y gwrthrych y byddir yn ei ystyried; ond 
dylid ymdrechu cymeryd golwg gyflawn arno 
yn ei holl ranau, agweddau, a chysylltiadau. 
4. Yn aml a chyson, Ps.i. 2. 5. Yn gymhwys- 
iadol ac ymarferol. Nid argyhoeddiad y me- 
ddwl; ond penderfyniad yr ewyllys, sydd yn 
dychwelyd dynion oddiwrth bechod at santeidd- 
rwydd—oddiwrth y creadur at y* Creawdwr. 
Heb i hyn gymeryd lle, erys dyben ystyriaeth 
heb ei ateb. I'r dybeni'w effeithio, dylid go- 
falu am ystyried yn gymhwysiadol ac ymarferol, 
6. Gyda gweddi daer am gyfarwyddau yr Ys- 
bryd Glan yn y cyflawniand o'r ddyledswydd ; 
a'i ddylanwadau santeiddiol ef i gymdeithasu 
yr ystyriaethau, er santeiddio y galon, Ps, li. 
10; cxix. 18.. Heb hyn, bydd y cwbl yn ofer. 

Gyda golwg ar yr anogaethau i'n cymell at y 
ddyledswydd o ystyried, gellir nodi y pethau 

ÔR 


YST 886 


YST 


canÌynoì:—Yn 1. Gorchymyn Duw, Diar. viii. 
5; Ps.l.22; Hag.i. 5; 2 Tim. 11 y ; Heb. ìii. 
1; xii. 3. 2. Ein galluoedd naturiol ein hunain. 
“/ Y mae ysbryd mewn dyn; ac ysbrydoliaeth 
yr ÍIollalluog sydd yn gwneuthur iddynt hwy 
ddeall,” Job xxxii. 8.. Herwydd hyn yr ym- 
resymai yr enwog Charnock â dynion yn y modd 
canÌìynol.—Ai nid ellwch arfer eich rheswm yn 
nghyleh pethau y Beibl yn gystal a phethau y 
byd? Er nad ellwch weithredu yn ysbrydol 
mewn dyledswyddau crefyddol, onid ellwch 
weithredu yn rhesymol fel dynion ynddynt? A 
ydych wedi eich cynysgaeddu ag enaid rhesym- 
ol, i ystyried cynygion yn nghylcl pethau ac 
nehosion bydol? ac oni ellwch arfer yr unrhyw 
alluoedd i ystyried cynygion yr efengyl? Y 
mae yr efengyl yn rhesymol, yn gystal ag yn 
ysbrydol. Cyhyd ag y byddo cyneddf feddyl- 
aidd vn eich meddiant, oni ellwch ystyried me- 
ddwl llythyrenol gair Duw? Er eich bod yn 
amddifad o archwaeth ysbrydol, yr ydych yn 
fedâianol ar ddealldwr'aeth rhesymol. Paham 
nad all hwnw ymwneyd a'r naill wrthrych yn 
gystal a'r llall?” Paham nad ellwch feddwl am 
yr hyn a gynygir i'ch sylw allan o air Duw, yn 
gystal ag am yr hyn a ddarllenwch mewn rhyw 
lyfr arddansoddol, athronyddol, neu banesydd- 
cl? Y mae y gallu, y gyneddf, yr un yn y 
ddau amgylchiad. Fel nad yw y gwrthrych a 
gyflwynir i'ch sylw yn ychwanegu dim at allu 
y gyneddf; felly nid ydyw yn cymeryd dim 
oddiwrtho. Yn sier, nid prên neu gareg yw 
djn; ond y mae yn alluog o droi a thrafod y 
pethau dan sylw yn ci feddwl, ac o'u cymhwyso 
at ei galon; yr hyn a ddichon gynhyrfu ei 
deimlad, athueddui ymlid ymaith ei ddiofal- 
wch. Cymerodd hyn le gyda golwg ar y Ni. 
nefeaid, ac Ahab, 1 Bren. xxi. 27. Yr hyn a 
gyflawnodd un dyn anianol mewn un amgylch- 
je0, a ddichon eraill yr un modd ei gyflawni dan 
yw un moddion.” See Charnock's Works, Vol. 
JIL,pp.1l0,111. 3. Yr addewid o'r Ysbryd 
Glan i'r sawl a'ì ceisiont yn awyddus, i'w cyn 
orthwyo a'u bendithio yn y cyflawniad o'r ddy- 
ledwydd, Diar.i. 23; Luc xi. 138... Av y mater 
don sylw, y mae yr un gwr parchedig yn ym- 
resymu fel hyn :—“* Ai nid ellwch feithrin trwy 
ystyriaeth, y cynhyrfiadau sydd ynoch? Nid 
oes un Gyn nad yw yr Ysbryd ryw amser neu 
gilydd, yn ymryson ag ef, Gen. vi. 3.. Ai nid 
oes gan ddyn allu, os ewyllysia, i gymeradwyo 
unrhyw gyngor âa aroddiriddo? Aì ni ddarfu 
ìi chwi deimlo ceynhyr(iadau goruwchnaturiol, yn 
dyrchafu eich meddyliau at Dduw, ac yn cymell 
arnoch y ddyledswydd o rodio yn fwy diesgeul- 
us? Paham nad allasech eu meithrin yn gys- 
í Paham nad allasech ystyried eu 


tal a'u mygn ? 
tueddiad, yn gystal ag ystyried pa fodd i'w 
gwrthwynebu a'u boddi, trwy gyflawni rhyw 
chwantanianol? A ydoedd y gallu i ystyried 
wedi eì golli? Nac oedd; pe felly, nid allasech 
fwrw yn eich meddyliau pa fodd i'w gwaredu 
9'u gwrthwynebu. Ai ni ddarfu i chwi eu 


gwrthwynebu hwynt yn wirfoddol, hyd yn nod 
pan yr oedd argyhoeddiad wedi ei gyffroi o'ch 
mewn trwy bregeth? Ac eto, oni ddarfu i chwi 
adael i'r cynhyrfiad farw o'ch mewn, gan esgeu- 
luso chwythu y wreichionen, trwy ganlyn yr 
ystyriaeth ag oedd eisoes wedi ei chyneu ynoch? 
Pan y dechreuasoch yn dda, pwy a'ch rhwystr: 
odd chwi rhag ufyddhau yn mhellach? Y cy- 
ngor hwn nid yw oddiwrth yr hwn sydd yn eich 
galw chwi, Gal. v. 7, 8.. Nid. oedd. un angen- 
rheidrwydd wedi ei osod arnoch i ymgryfhau yn 
erbyn ymrysoniadau yr Ysbryd. Ai ni allasech 
yr un cystal syrthio ger brou gorsedd gras, ac 
erfyn ar Dduw i'w cyfnerthu, ag y gallasech 
wingo yn eu herbyn, a'u hymlid ymaith? Ai 
diffyg gallu i ymddwyn ffordd arall oedd yr 
achos? Neu yn hytracb, onid eich eyndynrwydd 
gwirfoddol ydoedd?” Gan fy mod yn apelio at- 
och, pa un ai ni ddarfu i'ch cydwybod eich 
llusgo a'ch cymell yn mlaen ar y cyfryw dymor, 
paham nad allasech y pryd hwnw ymbil â Duw, 
na byddaii'r cyfryw gyffroad daionus ymadael 
â chwi? Nid dyben yr athrawiaeth hon (aden- 
edigaeth) ydyw dysgu, herwydd nad all dyn 
adnewyddu ei hun, mai cyfreithlon iddo yn- 
roddi i ddiogi a segurdod.” See CAharnocR's 
Works, Vol. II, p. 3.. 4. Hyfrydwch cyffred- 
inol y ddyledswydd, ““ Bydd melus fy myfyr- 
dod am dano,” ebe Dafydd, Ps. civ. 34. Y mae 
testunau myfyrdod crefyddol, oddigerth y rhai 
sydd yn dal perthynas a ni ein hunain, oll yn 
hyfryd; a'r hyfrydwch puraf, yn nesaf at yr 
hyfrydwch ag sydd yn cyfodi oddiwrth fwynhad 
o Dduw, yw hwnw sydd yn gysylltiedig â my- 
fyrdod. 5. Yr hawdd-der o honi. Galiwn ys- 
tyried pan nad allwn gyílawni un ddyledswydd 
grefyddol arall. Nos a dydd, gartref ac oddi- 
cartref, yr ydym yn fynych mewn cyfleusdra i 
ystyried. 6. Y budd a'r elw cysylliiedig â'r 
cyflawniad diesgeulus o honi. Y mae hwn yn 
fawr ac amry"iog. Yn mhlith pethau eraill ag 
sydd yn gysylltiedig ag ystyriaeth addas, ac yn 
tarddu o honi, gellir enwi y pethau canlynol :— 
Gwybodaeth, 2 Tim. ii. 7. Teimlad, Jer. xxxi. 
19. Diwygiad, Ps.cxvi. 59, 60. Cynydd mewn 
gwybodaeth a rhinwedd, 2 Pedriii. 18. 7. Y 
dirfawr berygl a'r niwaid annhraetholo'i hes- 
gusodi, Diar, i. 38—31; Hos.iv. 6. Y diffyg 
o ystyriaeth, yn ddiameu, yw un o'r prif achos- 
ion o ddinystr dynion. Hyn yw ynfydrwydd 
dynolryw, na fynant ystyried y drwg sydd mewn 
pechod; y niwaid, y boen, a'r annedwyddwch 
sydd yn yn ei ganlyn, yn gystal yny byd. hwn 
ac yn yrhwn a ddaw, Pe byddai iddynt ond 
dwys ystyried y pedwar peth olaf—angau, barn, 
nef, ac uffern, byddai yn anhawdd, os nad yn 
annichonadwy iddynt fyned yn mlaen mewn 
pechod, ac arwain bywyd diweddi a digrefydd. 
Bellach nyni a derfynwn yr erthygl, a'r llyfr, 
yn ngeiriau Paul wrth Timotheus,—“ Ystyria 
yrhyn a ddywedwyd; a'r Arglwydd a roddo 


ìi fi ddeall da yn mhob peth.” - 
fyrdad, yn mhob pe Edrych My 


——- 


MYNEGAI, 


YN CYFEIRIO AT YR YSGRYTHYRAU A EGLURIR I RADDAU MWY NEU LAI 


YN Y GWAITH HWN. 
Genesis Pen. Ad Tudal. Col Pen. Ad. Tudal. Col. 
Pen Ad Tudal Goll —^X! 6 19 1. | xviii 2 207 1 
i, DY 'N MU au ls  D9 a4 
ii 17 133 1 || 8,9 2 | xxviii 2 141 2 
o ma 934 l xxxv  10—34 604 2 XXX. 12 161 1 
iii ZZ. 458 1 Deuteronomium xXXN O 200 2/2 
iv 4 269 2 iv 44 766 1 XXXVII 26 an 
vii 11 115 2 |xxv 2 422 1. |se E7 
viiì 20. 110. 2. [xxvi 1201 2209. 2D o 
xiv 13. 475. 2. [xxviii A FY OE ” 2821 
xv 9. 234. 1. |xxix o WE 5 5 2 
xvii il 246 2. | xxxii 5 48 1 — î TAU 1 
— 8N al ox vi a nn 
xix 8160, 318. 1|viti am ou DD ag Us 2 
xx 6. 127 ...1. [xxxiii WC AN A Yn o. a1 2 
XXXV 2 94.1. | xxxvi 16015650 «lr; ao, o 2 
xli dan 436... 1 iynu Mr A 5 
a2 5 - o, “ xvi 4 496 O GxxIx 7 487 2 
ar i o. | XV 10. 595, 2 |ii Yb 1 
a 23, 24 664 1 1 Samuel 1x 17 807 i! 
iii Mil ox 26. 259 2 »7c. nA a 
iv —— —— .|[ Y O K e4. 120 Ss” 1 | y 1 
v GA I pes 0 Fyn UEN Ui 
vi cU 667 2 1 Brenhinoedd. ]xii 12 T 
xiv 16 6li iu a a 97 2 
ig 18—20 579 1 |ii 2 547 2 |lxxiii 28 598 2 
xxiv 63 586 2 xxii 20 6l4 2 lxxvi 24, 25 564 1 
xxxii _ 9—23 876 1 2 Brenhinoedd UY i. 2 
XXXV Ic. |s SS YN H am s 
xxxviii 16921 806/. gwi JN ET o 
xlix 105202092. I^ | aiii 92,80... 500... 1.| cw MO cn 
Exodus 2 Cronicl CXXXvV 4 667 2 
iv 21 142 1 yiii 1 115 2| cxl 8 854 1 
Eu FM asu Mo 9.2 Diarhebion 
X11 XVI eoo 
xxxii 32. 496... 1 [xxi 19 289 g |i u FN 2 
iìi 220 838. 1 | xxiv —.—— a i 2 
xiv 13 501 2 Esther. En 9 338 2 
xvi 1588 5602: 2 |i 8. 569. 2 
xxviii 91. 866 1 _ — 
xxx 849 80A. 2 19? En DOE 
Ï Y DM 283 1. || xiv dg 230 | 
YU xvii i34y- 100, 2 |l. 84. 3011 
XXV 8,9, 11 519 1. | xiv 4 636 2 [xvii 17 293 1 
N : an —— 796 1 xviii 24 233 1 
HS . ga Wy | aui 9. 697 1 |xix 18; 2 Ì 
a 7 Uo 23,24 . 866 1. | xxviii 159235 MI 
ud 3862 T167 . 2. ] xvii 19. 8/4. 2 |i 28—91. 6488 2 
xxxi g 592 Th xaull 23 537 1 [viii 242, 25 551 1 
yi V— 9 Psal xxii 26. 509 1 
xi 31 “63 2 salmau Nic z 
ac xxiii 39 269 2 
xii 8. 6l4 2 |ii GOl xviii 8. 868 9 
xiv 19 55” 32.|lii TU 22. 1 Mh 
xix 18,19 760 9 |iv 3 3089. Ll. regethwr 
xxxi 26—30 871. 32 |iv Ae AA 2. ||iiî men i 


liv 
lv 

vi 
viii 
ix 
xxviii 
xl 
liii 


Ad. Tudal. 
Pregethwr. 
29 369 
20 633 
Esaia 
14 387 
6 285 
i ll4 
30 396 
4 ATT 
E] 299 
8 424 
1 412 
20 317 
15 184 
10 419 
10 122 
1 122 
9 429 
10 237 
(Gy. HB) 
4 114 
3 715 
20 699 
6 758 
5 764 
11 655 
íf 609 
11 598 
12 871 
5 664 
4 803 
8 782 
10 599 
3 792 
Jeremia 
22 8 
18 234 
13 839 
a 792 
Galarnad 
21 42 
24... 695 
Ezeciel 
19 179 
9/. 284 
29 651 
Daniel 
13 5b2 
Hosea 
6 8 
9 264 
9 200 
— 335 
17 643 
1, 4 846 
Amos 
lu df 
6 643 
Sephania 
i 1]8 


Col. 


be ao FAND NO IO NO DO IO FO i ud pd i O O di NO rh i NO NO ôO RO to 


O bo i 


b2 to 


| 


Il 


_ 


Pen, 


xvi 
xvii 
xix 
XXiv 
XXvVi 
xxviii 


888 


Ad. Tudal. Col. 
Zecharia 
8 114 i 
í 685 2 
Malachi 
2 475 1 
8 610 1 
5 665 2 
15 666 1 
Mathew 
29 387 2 
186 97 if 
Tf 118 1 
13 471 îl 
29 496 1 
43 281 1 
1o 969 1 
28 80 1 
13 373 1 
36 287 Hd 
32 254 1 
24 164 2 
2 450 1 
16 245 2 
13 140 1 
i 114 UU 
19 95 1 
21 510 2 
2 T5 2 
17 540 2 
1—l1 77 1 
3 a 2 
22 665 1 
5 693 2 
13, 14 665 2 
12 887 2 
12 570 2 
31,32 635 1 
19 637 i! 
4 __- 593 2 
24, 25 76 1 
24, 26 G5 il 
9; 6 665 1 
15 675 ij 
25, 28 692 2 
1,3,4 523 2 
ôl 544 2 
Marc 
8 98 2 
2 100 2 
15 483 2 
14 95 2 
— 141 1 
Ss 307 2 
2 659 2 
14, 15 852 2 
Luc 
7 i 158 
_ 139 9 
30 285 2 
15 152 1 
23 264 1 
26. 496 9 
10m ScS. 2 
14 276 1 


Ad. Tudal, Col. 
26 337 J 
io 591 2 
78 TU 1 
29 aY i 

5 773 1 
16 670 1 
21,220. 605 2 
27, 28 808 1 
44 860 1 
43 625 2 
Ioan 
1 sw. 428 1 
12 926 2 
14 439 1 
16 2A'T 1 
25 93 2 
5 93... 
16 136 1 
7 6 2 
11 120 2 
8 249 1 
15 403 1 
1 YF 439 1 
34 441 1 
6 424 1 
22 110 v 
33 441 G 
26 125 VU 
30. 441 1 
23 439 2 
12 570 2 
29 609 2 

8,9 596 1 
25 679 1 
42 501 1 
32 563 2 
— 553 2 
22 870 2 

4 741 1 
2 592 2 
13 718 1 
Actau 
9 410 1 
20 408 1 
27 344 2 
37 367 i 
39 95 2 
42 274 1 
17 482 2 
2 229 1 
26 219 2 
24 67 1 
19 496 o) 
17 398 1 
24 496 mn 
32. 290 2 
16 93.7.1 
12 763 2 
29 645 1 
A7 887 1 
3 763 1 
39 652 2 
” 2 * 23 670 2 
a>. 90270. i 
5 816 1 
a 854 1 


2 Corinthiaid 
i 12 303 


Pen, Ad 'Tudal. Col. 
xvi 13 475 l 
xvii 11 628 jl, 
Xxiv 2 609 2 
Xxiv 26 841 2 
xxvi 25 739 1 
Rhufeiniaid 
ì 21 46] 1 
ii 20 424 2 
Vv 10 272 2 
uc mu Ye 
— 14 297 2 
vi 23 138 1 
— f4 237 1 
yiii 15 ŷ 1 
— 1 229 2 
— 24, 437 2 
— 29 296 2 
— 30 413 2 
- 94 383 2 
ix 3 GW 1 
an 15 280 il 
xi 35 243 1 
xii 6 300 1 
xiii Ja 225 2 
pn 13 237 2 
xvi jl 376 2 
iil 2 840 2 
aUai o? 506 1 
— 25 799 1 
y TY 567 1 
— 15—25 627 2 
—_ 22 — py 636 2 
viii 13 566 1 
—— 19—21 554 1 
ix 4 555 1 
— 21 542 2 
xii 2 840 1 
1 Corinthiaid 

ì 9 262 2 
ii 9 476 2 
viì 19 440 2 
ym 29 268 2 
ix 24 468 2 
— 26 158 1 
- 2 94 "1 
“a 21 41 il! 
xi 16 318 1 
as 25 225 2 
xiii 2 342 1 
xiv 26 31 2 
xv 20 K13 2 
xvi 22 37 1 
H 18 840 2 
y ol 853 2 
iii 9 558 2 
— 11 (MW 1 
v i| 623 jt 
5 Uy Gog YY iD 
- (í 629 1 
yìi 39 667 jl 
iz 19—22 849 2 
xi 23 750 1 
xii 3 783 o 
xiy 40 783 1 
xvi 22 565 1 


— 


Ad. Tudal. Col. 


— 476 
10 124 
19 272 
10 428 
4 181 
31 496 
2 493 
9 851 
7 542 
7 697 
14 5l3 
14—18 666 
18 758 
TO UT 796 
9 AN 
Galatiaid 
23 427 
9 321 
20 137 
1 246 
8 235 
16 244 
4 189 
13 156 
7 194 
22 659 
10 725 
1 fg AIG) 25 
22 539 
16 625 
Ephesiaid 
3 758 
7 576 
22 663 
15 Kl, 
3 811 
Philipiaid 
1 710 
8 12 
16 219 
14 158 
i 476 
8 165 
27 853 
8 848 
10 854 
12 647 
20 841 
7 7617 
9 548 
Colosiaid 
12 265 
15 296 
19 247 
9 247 
16 297 
18 41 
5 229 
— 399 
10 326 
12 279 
— 443 
12, 18 T8 
24 764 
] Thesaloniaid 
3 45 


2m t20me Ob — O bo 


NFreNONEOFm— — runObNDbDIDONDIND— 


EE boD 


|R i  ———— Í "i, 


su  ——— i) 


o 


Ad. Tudal. 
10 294 
16 16 
14 289 

3 841 
23 167 
9 Thesaloniaid 
13 TG 
1 Timotheus 
UT 109 
YW, GWY 
5 253 
13 330 
21 229 
8 116 
13 635 
6 663 
8 840 
10 501 
1y 626 
12 847 
2 Timotheus 
13 254 
5 459 
8 160 
10 847 
19 li 
1 84'7 
6 847 
Titus 
ll 50 
4 279 
Hebreaid 
c, 385 
6 296 
25 383 
8 237 
12 235 
10 93 
1 297 
22 93 
25 2929 
5 8 
íf 313 
26 943 
35 941 
44 160 
1 158 
_ 225 
2 159 
4 158 
5 191 
15 123 
23 297 
9 568 
5 550 
17, 18 779 
1 670 
13 802 
1 6[0 
18 604 
20 686 
'14,24 612 
22 569 
5 99 
16—19 T4 
22 169 


Col. 


A  —  — 


60mm i. bl 


Le 


Need ooo——-— eon oN ema — Gu De N Nt FO bO O 


890 

Pen Ad. Tudal. Col. | Pen. Ad. Tudal. Col. Pen. Ad. Tudal. Col. 

22 735 2 |— 21 403 1 ii. 2 506 1 
a 4 632 9). ynd 15 306 2 iii 1 553 1 
_ — 766 ONY 3 340 2 |— 10 653 1 
—_ 7 645 1. |N 1 479 1 iv 13 810 | 
— 13 268 29 |— 2 130 2 3 Ioan 
—_ 26 64 2 — 4 129 2 12 165 2 
xii 24—26 541 1 — 7 438 1 Tadas 
— 28 626 1 — 23 196 1 90 854 1 
— 29 766 1i 17 846 a Ha 

Iago ii 2 628 1 Datguddiad 
ìi Li 241 1 ìiÌ a 539 1 tŴ 17 179 9 
—_ — 316 1 V 2 665 2 FE 3 76 1 
ii 19 ô02 2 2 Pedr xi 3 46 ì 
— 24 246 1 || 4 48 ja | Y 10 261 1 
iii YW 119 1 Mf 13, 14 756 AU |i 3 949 1 
—_ — _ 906 1 1 Ioan Eu 13 93 1 
i 14,15, 690. 2 |i 32 209. 'IM| YN 15.5 593 
zz 27. 80 2 |— 6; 263. Is 46, 17 05: 503 
v 6 7601. 2 |— Tn dd5 Ox o, 10. 4540. 
iy 1— 0 EU 18 45. DO xx 1— 60. SO — 
v 14,16... 613 1 |iii 19. 5.178. 5 — 12. 549 1 

1 Pedr —_ — 461 1. | xxi 9. 661 1 
ii 6 189 1 - 21 476 2 — 2 664 1 


COFIANT Y PARCH. W. JONES. 


GANwYD y PARCH. WILLIAM JONES yn y Bala, 
sir Feirionydd, yn y flwyddyn 1784. Yr oedd 
ei rieini yn rhai cyfrifol, yn aelodau gyda'r 
Trefnyddion Calfinaidd. Enw ei dad oedd 
William, ac enw ei fam oedd Elizabeth. Yr 
oedd ei dad yn flaenor gyda'r Trefnyddion 
Calfinaidd, yn y Bala; ac edrychid arno gan 
bawb fel dyn rhagorach na'r cyffredin. Yr 
oeddynt yn dra gofalus i osod eu mab bychan 
ar ben ei ffordd yn ieuanc; ac ymdrechent ei 
dueddu yn y cychwyniad cyntaf at bethau yn 
nglyn a iechydwriaeth ei enaid. Cymerent ef 
gyda hwynt i dy yr Arglwydd ìi wrando ar 
genadwri yr efengyl yn cael ei chyhoeddi gan 
genhadon hedd; a chymerent ef gyda hwynt i 
gyfarfodydd neillduol yr eglwys, er ei wneyd yn 
gydnabyddus â phethau crefyddol, a'i gadw 
rhag cael ei faglu mewn pethau llygredig, fel yr 
oedd yr arferiad yn y dref hono gan grefyddwyr 
o bob enwad i ymddwyn tuag at eu plant. 
Dechreuodd WILLIAM sylwi yn fuan ar yr hyn 
a welai ac a glywai yn yr addoliad. Pan rhwng 
tair a phedair blwydd oed byddai yn arfer cynull 
plant o'i gylch a phregethu iddynt. 

Anfonwyd ef i'r ysgol tra yr oedd yn ieuanc 
iawn, a dangosai awydd mawri gyraedd addysg, 
yn fwy na phlant yn gyffredin. Pan byddai 
allan o'r ysgol, arferai bregethu i'w gydysgol- 
heigion. Pan yn ddeuddeg mlwydd oed, arferai 
ymweled a hen bobl y dref, y rhai nid oeddynt 
alluog i fyned i'r addoliad cyhoeddus, a phre- 


gethai iddynt yn eu tai. Yr oedd ei dad yn 
mawr ofidio oblegyd hyny, a cheryddai ef yn 
chwerw am hyny. Unwaith pan oedd yn cer- 
yddu ei fab am yr hyn a farnai eíe yn rhyfyg 
ynddo, aeth un o'i gyfeillion ieuainc at gloch yn 
y dref, yr hon a arferid ganu pan ddygwyddai i 
dân dori allan mewn rhyw dy, a chanodd hi nes 
cynhyrfu y trigolion, y rhai a redasant allan 
mewn mawr ddychryn i holi pa le yr oedd y tân, 
a hysbysid iddynt mai yn nhy WILLIAM JONES 
yroedd. Llawera aethant at y fan, ond ni 
welsant y fflamiau yn dyrchafu fel y dysgwyl- 
ient, ond cawsant y tad yn gweinyddu dysgybl- 
aeth chwerw ar ei fab am bregethu. Y,tad, 
wrth weled y fath dyrfa wedi ymgasglu o 
gwmpas eì dy ar yr achlysur, a gywilyddiai yn 
fawr; a rhoddodd hyn derfyn arei waith o erlid 
WxrLLIAM am bregethu o hyny allan. Pan oedd 
tuag un ar bymtheg oed, efe a aeth i gapel yr 
Annibynwyr yn y dref hono i wraudo y di- 
weddar Barch. T. Phillips, D.D., o'r Neuadd- 
lwyd, yn pregethu. estyn y Dr. Phillips oedd 
“£ Dewiswn gadw drws yn nhy fy Nuw o flaen 
trigo yn mhebyll annuwioldeb,” Ps.lxxxiv, 10, 
Tynai golwg foneddigaidd a dull siriol a dengar 
y pregethwr ei sylw, a theimlai yn fuan ddwfn 
argyhoeddiad yn ei feddwl mai ei ddyledswydd 
oedd peidio aros yn hwy y tu faes ìi dy yr Ar- 
glwydd. O'r pryd hyny allan aethai i'r addoldy 
hwnw i wrando, a dechreuodd ddarllen llyfrau ar 
Annibyniaeth eglwys Crist, a chafodd ei argy- 


"W————v” 


891 


hoeddi mai y drefn Annibynol oedd y drefn ys- 
grythyrol, Yn fuan ar ol hyny ymwasgodd a'r 
dysgyblion, a derbyniwyd ef yn aelod o'r eglwys 
gynulleidfaol yn y Bala. Gan ei fod wedi enill 
y gweinidog a'r eglwys ì feddwl yn dda am 
dano, anogwyd ef y flwyddyn ganlynol i arfer ei 
ddawn drwy ddechreu pregethu, y gwaith yr 
oedd wedì rhoddi cymaint o'i fryd arno pan nad 
oedd eto ond plentyn, a chafodd dderbyniad 
gwresog fel pregethwr gan bawb a'i clywsant. 

Gan ei fod wedi cael manteision dysgeidiaeth 
yn ieuanc, efe a aeth i gadw ysgol am beth 
amserìile rhwng y Balaa Dinbych, a_elwid 
Pentref Llancymmer. Pan oedd yn 22 mlwydd 
oed, aeth i'r athrofa, ger Wrexham, dan ofal y 
Parch. J. Lewis, D.D:, wedi hyny o'r Cas- 
newydd, Mynwy, lle y dilynodd ei addysgiaeth 
am bedair blynedd gyda mawr ddiwydrwydd, ac 
er mawr anrhydedd iddo ef ei hun a'i athraw 
. parchus. Gan ei fod wedi cael manteision 
addysg helaeth cyn myned i'r athrofa, efe a 
safai ar uwch tir na llawer o'i gydfyfyrwyr pan 
yn dechreu ei fyfyrdodau. Ffynai cyfeillgar- 
wch mawr rhyngddo ef a'i hen athraw parchus 
hyd oni chymerwyd y gwr mawr hwnw adref i 
dy eì Dad nefol. Yr oedd Mn. Jones yn ddyn 
ieuanc tra gobeithiol o herwydd ei ddoniau a'i 
: ddysgeidiaeth, fel y gwnawd cynyg yr amser 
hwnw i'w enill i gymeryd ei urddo yn weinidog 
yn yr Eglwys Sefydledig, yr hyn a wrthododd 
wneyd yn y modd mwyaf penderfynol. 

Cafodd wahoddiad, cyn iddo ymadael a'r 
athrofa, i dreulio peth amser ar brawf yn Mhen- 
ybontarogwy a Brynmenyn, Daeth yno yn haf 
y flwyddyn 1810. Yr eglwys a'r gwrandawyr 
yn mawr hoffi ei lafur yn eu plith, a roddasant 
alwad wresog ac unfrydol iddoi ddyfod atynt i 
gymeryd eu gofal; â hyn y cydsyniodd, a 
chafodd ei neillduo i fod yn fugail arnynt, y 
gwanwyn canlynol. Yr oedd hefyd mewn cysyllt- 
iad a'r lleoedd a enwyd, i gymeryd gofal cynull- 
eidfa fechan a gyfarfyddent i addoli Duw yn y 
Coity, lle y cafwyd, trwy lafur a diwydrwydd, 
yn mhen rhai blynyddau, ysgol Sabbathol 
ragorol o dda, yr hon a fu yn fendith fawr i'r 
pentref. Daeth yno hefyd eglwys weithoar, yn 
yr hon y bu ac y mae eto ddynion tra rhagorol o 
ran eu gwybodaeth a'u crefydd. Yr oedd yr 
eglwys fechan hon yn cael mwy o gyfeillach 
Mn. Joues na'r eglwysi eraill, gan ei fod yn 
preswylio yn y lle. 

Yn mhen blynyddoedd rai ar ol hyn, cafodd 
rhai personau nad oeddynt ar y pryd yn proffesu 
crefydd, yn rhan uchaf y plwyf, eu cynhyrfu i 


ddechreu ysgol Sabbathol yn yr ardal; ceisient: 


gan MR. JouEs i ddyfod atynt yn achlysurol i 
bregethu, yr hyn a wnaeth yn ewyllysgar, a 
chafodd yr hyfrydwch i weled yno gapel bychan 
wedi ei godi, ac eglwys wedi ei ffurfio; i'r hon, 
gyda'r rhai eraill, y llafuriai yn ddiflino hyd 
ddiwedd ei oes. Ar ol iddo dreulio rhai blyn- 
yddau yn y weinidogaeth, cyfarfyddodd â phro- 
fedigaeth dra anhyfryd ; yr oedd dau neu dri o 
bersonau perthynol i'r eglwys yn Mhenybont 
wedi anfoddloni wrtho, ac am ei symud; rhodd- 
asant eu penau yn nghyd i ffurfio cynllun brad- 
wrus er dwyn eu hamcan i ben. Y cynllun 
oedd, ceisio gan ddynes ieuanc berthynol i'r ty 
yn mha un ylletyai efe, ei gyhuddo o fod yn 


* 


euog o gyfeillach anmhriodol a_hi; yrhyn a 
wnaeth ; ond yn mhen ychydig ddyddiau, pan 
oedd yr achos i gael ei chwilio, y ddynes a 
addefodd fo& y cyhuddiad yn hollol ddisail ac an- 
wireddus, yn ol fel y barnai y cymydogion yn 
gyffredinol ar y mater. Ni effeithiodd y peth 
yn y mesur lleiaf yn anffafrioli'w ddylanwad fel 
gweinidoz yn y gymydogaeth. 

Yn y flwyddyn 1814, efe a briododd â Miss 
Turberville, Twcandy, yr hon oedd yn aelod yn 
yr eglwys dan ei ofal yn Mhenybont, ac yn ferch 
ieuanc dduwiol o dymer addfwyn a gostyngedig. 
Bu yn ymgeledd gymhwys iddo dros lawer o 
flynyddoedd, a chafodd lawer o achosi edrych 
arni fel rhodd yr Arglwydd ; nid oedd neb yn 
fwy cymhwys iddo, ac nid llawer o wragedd a 
lanwodd ei lle yn well tuag at eitheulu. Yr 
oedd wedi cymeryd arni ei hun ei holl ofal; 
yntau a adawai yr hyn oll oedd ganddo dan ei 
gofal, ac nid ymyrai â dim o faterion y ty, ond 
ymddiriedai yroliiddi hi; a hithau mewn modd 
doeth a hynaws a_ ofalai am gysuron ei phriod, 
a hyny megys y gwnelai y famaeth dyneraf am 
ei phlentyn hoff. Yr oedd yn neillduol o anwyl 
o'i briod; byddai yn aml yn son am dani pan 
byddai oddicartref; ac yn wir, nid hawdd oedd 
cael ganddoi fyned lawer oddicartref; a phan 
yr elai am ychydig amser, byddai yn hiraethu 
am yr amser i ddychwelyd i gael gweled Mary, 
Yn y cyfarfodydd chwarterol a misol perthynol 
i'w gyfundeb, pregethai yn aml y prydnawn 
cyntaf, ac elai adref cyn gorphwys. Bu iddynt 
ddeg o blant, y mae y rhan fwyaf o'r deg yn 
awr yn fyw; a chawsant yr hyfrydwch o weled 
amryw o honynt yn proffesu crefydd Crist ac 
mewn sefyllfaoedd cysurus. 

Cyfarfyddodd y ferch ieuengaf â damwain 
alarus yn blentyn. Pan oedd un o'i chwiorydd 
yn myned i neges, cymerodd hi y tu ol iddi ar 
geffyl. Pan ar y ffordd fawr, cyfarfuasant Â 
theithiwr mewncerbydan; dychrynodd yr anifail 
danynt, syrthiodd y ferch fechan, a thorodd ei 
braich ddeheu. Y teithiwr mewn trallod mawr 
am yr amgylchiad, a'i cymerodd yn ei gerbydan 
at feddyg yn Mhenybont. Barnwyd fod yn 
rhaid tori ymaith ei braich yn agos i'r corff, yr 
hyn a wnawd yn ddioed. Yr oedd boneddiges 
Seisnig o'r enw Mrs. Edwards, yn byw yn yr 
ardal, yr hon a arferai wrando yn aml ar 
MR. JoNES, ac a eisteddai mewn cymundeb 
eglwysig yn y Tabernacl; pan y clywodd am y 
tro gofidus, hi a gymerodd y ferch fechan ati, ac 
a ofalodd yn y modd anwylaf am dani. Ar ol 
marwolaeth Mrs. Edwards, cymerodd ei merch 
garedig, Mrs. Lewis, priod i gyfreithiwr cyfrifol, 
yn Mhenybont, ofal am y ferch fechan; a 
byddai y foneddiges hon a'i phriod yn edrych 
arni braidd fel plentyn iddynt. Canfyddir yn 
hyn fawr ofala daioni yr hwn y mae pawba 
phob peth wrth eilywodraeth. Y mae'r ferch 
hono yn awr wedi priodi â chyfreithiwr cyfrifol, 
ac yn byw mewn cyflawnder odda y byd hwn, 

Byddai Mrs. Jones, fel y nodasom, yn barod 
bob amser yn ymdrechu gwneyd ei phriod yn 
ddedwydd, nid yn unig yn y teulu, ond yn yr 
eglwys hefyd. Yr oedd yn esiampl i lawer o 
wragedd i'w hefelychu yn ei gofal parhaus i 
gadw oddiwrth ei Hd bob peth a dueddai i 
flino ei feddwl, yr hyn oedd o les mawr iddo ef, 


892 


gan ei fod. yn ddyn o deimladau mwyaf tyner ; 
a'r modd hyn y byddai iddi ei ddyogelu rhag 
llawer loes drom, yr hyn a fuasai yn ei fawr 
drallodi. Byddai iechyd Mrs. Jones yn gy- 
ffredin, yn enwedig y rhan olaf o'i bywyd, yn 
dra gwanaidd; eì llesgedd mawr yn ystod y 
blynyddau diweddaf o'i bywyd a'i gorfodai i 
ymddiried gofal y ty agos yn hollol i Margaret, 
ei hail ferch; yr hon, mewn modd doeth a 
ffyddlon a efelychai lwybrau ei mam, gan ym- 
drechu bob amser hyd y gallai, lanw eille. Ond 
er y cyfan, bu symudiad ei briod, yr hyn a 
gymerodd le bore Sabbath, Hydref 23ain 1836, 
yn brofedigaeth chwerw iddo; ond gan y credai 
fod yr amgylchiad yn elw mawr iddi hi, efe a 
ymgysurai yn yr ystyriaeth. Yn mhen ychydig 
wedi hyn efe a ymddifadwyd o'i ail ferch, drwy 
iddi briodi; ar yr hon yr oedd gofal yr holl am- 
gylchiadau teuluaidd yn gorphwys. Hyd yn 
hyn, nid oedd wedi gweled fawr o ddiffyg ei briod 
anwylaf. Yr oedd ei ferched eraill wedi gwasg- 
aru, ac yntau wedi ei adael yn ddiymgeledd, yr 
hyn a'i argyhoeddodd fod yn rhaid iddo edrych 
am ryw un arall i fod yn gymhares bywyd iddo, 
i'w ymgeleddu mewn henaint a methiant, gan 
nad oedd wedi arfer a gofalon teuluaidd ei 
hunan. Efe a brïododd un Mrs. Howells, yr 
hon oedd yn aelod crefyddol yn y Maendy ; ac 
felly, efe a. gafodd briod arall i ofalu yn dyner 
am dano hyd ddiwedd ei daith, 

Byddai Mr. Jones yn mwynhau iechyd da ar 
y cyfan trwy ei oes. Teimlai yn aml beth an- 
hwyldeb ysgafn. Yr oedd ei Dad nefol yn am- 
lygu tynerwch mawr tuag ato yn eiragluniaeth, 
yn ei waith yn ei nerthu dros lawer o flynyddau 
i deithio amryw filldiroedd o ffordd noeth bob 
Sabbath i'r gwabanol gapelidan ei ofal. Byddai 
yn pregethu dair gwaith bob Sabbath, ac yn gy- 
ffredin ddau Sabbath yn y mis pregethai bedair 
gwaith, 
o'i fywyd, nerthwyd ef i bregethu bedair gwaith, 
a gweinyddu yr ordinhad o swper yr Arglwydd 
ddwywaith. Pan wedi myned trwy ei lafur ca- 
led, cwynai ei fod yn teimlo yn llesg, ond aeth 
tuag adref i orphwys. Y dyddiau canlynol efe 


a ddyoddefodd boenau mawrion, yn cael eu | 


hachosi gan afiechyd yr afu; a chyn diwedd yr 
wythnos nid oedd yn alluog i gyfeillachu ond 
ychydig. Ymostyngai yn gwbl i ewyllys ei 
Dad nefol, a mwynhai fesur helaeth o dawelwch 
meddwl; a'r prydnawn Sadwrn canlynol, Mehe- 
fin 5, efe a hunodd yn yr Iesu, yn 63 blwydd oed, 
Dydd Mercher canlynol ymgasglodd tyrfa fawr 
o bobl barchus y cymydogaethau cylchynol, i 
hebrwng ei ran farwol i gladdfa y Tabernacl, 
Penybont. Yr oedd holl fasnachdai y dref o bob 
tu i'r heolydd trwy y rhai yr oedd yr angladd i 
fyned, wedi eu cau. Y gweinidogion canlynol 
a gymerasant ran yn ngwasanaeth y claddedig- 
aeth, sef y Parchedigion J. Davies, Mynydd- 
bach; M. Rees, Groeswen; L. Powell, Caer- 
dydd; W. Morris, Glandwr; D. Evans, Cas- 
tellumedd ; W. Griffiths, Llanharan ; E. Griffiths, 
Abertawe, a L. Lawrence, Llantrisant. Ym- 
ddangosai y dorf luosog wyddfodol fel wedi colli 
cyfaill a berchid yn fawr ganddynt. Gwnawn 
eto rai sylwadau arno fel Cristion ac fel Pre- 
gethwr, 


Ar y 30 o Fai, 1847, y Sabbath olaf | 


| 
| 


| ioldeb meddwl. 
| mawr i ddyn ei hun a phawb a fyno efe â 


Fel Cristion, yr oedd yn dra gofalus i feithrin 
crefydd bersonol. Yr oedd ei dduwioldeb tu 
hwnt i amheuaeth. Nid oedd neb a'i hadwaenai 
yn ameu ei grefydd. _ Arferai ddarllen llawer ar 
air Duw, ac ymroddai i fyw mewn cymdeithas 
ag ef; byddai bob amser yn ymdrechu cynyddu 
mewn gras, ac ymestyn ar ol gwybodaeth gy- 
ffredinol, er ymbarotoi at gylchoedd pwysig 
mewn amser i ddyfod. Yr oedd ganddo y gyd- 
wybod fwyaf tyner. Ofnai yn fawr rhag iddo 
ddigio Duw, a dwyn gwaradwydd ar ei achos yn 
y byd. Os dygwyddai iddo fod yn ysgafn mewn 
rhyw gyfeillach, byddai yn teimlo gofid dwys 
am hyny yn ol llaw. Gofalai bob amser rhag 
chwareu â phechod, ac wrth hyny iddo gael ei 
galedu “trwy dwyll pechod.” Byddai yn ofalus 
rhag iddo ddrygu neu ddolurio teimlad neb. Y 
mae llawer yn rhy ddiofal am deimladau eu 
cydgreaduriaid, a bydd llawer mynwes wrth 
hyny yn cael ei harcholli; pan y gallesid trwy 
ychydig ystyriaeth a gofal, ochelyd yr holl ofid. 
Yr oedd efe yn astudio bod yn ddiniwaid. Yr 
oedd yn meddu gradd helaeth o'r ddoethineb 
sydd oddiuchod, yr hon sydd “foneddigaidd,” 
ac yn gwneuthur ei pherchenog yn hawddgar. 
Ymdrechai fod bob amser yn ddidramgwydd 
mewn gair yn gystal ac mewn gweithred. Nid 
aml y cyfarfyddid a Christion mwy didwyll na 
Mr. Jones; ni byddai un amser yn cymeryd 
arno fod yr hyn nad oedd. Yr oedd yn fedd- 
ianol ar gymaint o rym crefydd a duwioldeb, fel 
nad oedd arno ef angen ffugio bod yr hyn nad 
oedd, neu ymddangos yn fwy crefyddol nag yd- 
oedd mewn gwirionedd. Yr oedd yn un o dduw- 
iolfrydedd mawr. _ Prawf o'i archwaeth grefydd- 
ol oedd y llyfrau a ddarllenai, ac yr ymhyfrydai 
ynddynt, y rhai hefyd a ganmolai i sylw eraill 
er budd i'w heneidiau. Gellir enwi yn mysg 
eraill, “ Dechreuad a chynydd crefydd yn yr 
enaid,” gan Dr. Doddridge; “Y Cristion mewn 
cyflawn arfogaeth,” gan Gurnal; “'Tragywydd- 
ol orphwysfa'r saint,” gan Baxter, &c. Prawf ei 
fod yn meddu ar ysbryd crefydd oedd ei fod yn 
cael blasar y fath lyfrau. Byddai ei ysbryd yn 
gyffredin yn isel a llesg, yn gogwyddo at brudd- 
der, yr hyn a achosei gyfnewidiadau mawr ar 
droion yn ei deimladau. Gwnai croesau bychain 
iddo weithiau lwfrhau i raddau o anniddigrwydd, 
Pe buasai yn cymdeithasu yn fwy rhydd a chyf- 
eillion, buasai yn cael ei waredu i raddau, os 


| nad yn hollol, oddiwrth y baich hwn; trwy 


hyny cedwid ei dymer yn fwy gwastad a siriol. 
Y mae hyn yn wendid perthynol i ddynion 
mawrion. Dylai pawb ymdrechu meithrin sir- 
Yr hyn sydd yn ddedwyddwch 


hwynt. Byddai Mr. Jones yn dra siriol yn 


| fynych yn mysg cyfeillion a adwaenai efe yn 


dda, y rhai y byddai wedi cynefino a hwynt, Yr 
oedd yn naturiol foneddigaidd, ac felly gallai ym- 
ddwyn mewn cymdeithas anrhydeddus gyda 
gweddeidd-dra a hynawsedd mawr, mwynhau ei 
hun, a gwneyd eraill yn ddedwydd o'i gwmpas. 
Yr oedd yn Gristion enwog a chywir galon. Yr 
oedd iddo “air da gan bawb, achan y gwir- 
ionedd ei hun,” yr hyn oedd well nag enaint 
gwerthfawr. 

Fel Pregethwr, meddai ar lawer iawn o ragor- 


iaethau. Yr oedd ynddo rywbeth yn ardderch- 
og oran ei ymddangosiad allanol. Ei ystumiau 
oeddynt weddus a naturiol; a dywedir fod ei 
lais pan yn ieuanc yn eglur a hyfryd, a'i ymad- 
roddiad yn rhwydd; ond trwy iddo gael ei osod 
i gysgu mewn gwely llaith, cafodd anwyd mawr, 
yr hyn a effeithiodd ar ei lais i'r fath raddau, fel 
na ddaeth byth wedi hyny fel yr oedd yn flaen- 
orol, Ymddangosai i'r gwrandawyr weithiau fel 
pe buasai yn teimlo cryn anhawsdra i bregethu, 
ond ni theimlai, efe ei hun ddim poen. Nid 
mewn pereidd-dra llais, nac mewn llithrigrwydd 
ymadrodd ychwaith, y trigai ei fawr nerth ef fel 
pregethwr; ond yn ci faterion da, ei ddull na- 
turiol, eglur, ac argyhoeddiadol o'u trin. Byddai 
ei wrandawyrystyriol yn teimlo fod yr hyn a ddy- 
wedai yn wirionedd, er fod llawero honynt yn 
parhau heb blygu i'w genadwri. Yr oedd ei bre- 
gethau yn ffrwyth llafur caled. Byddai bob am- 
ser yn ystyried yn ddifrifol yn ngoleuni gair yr 
Arglwydd, yr hyn a berthynai i iechydwriaeth ei 
gydgreaduriaid cyn yranturiai drin dim yn gy- 
hoeddus. Gellir rhestru Mr. Jones, Penybont, 
yn mysg y rhagoraf o bregethwyr Cymru. Yr 
areithfa oedd prif gylch ei sylw. Er bod yn 
effeithiol a llwyddianus yn y cylch hwnw, ac er 
cyrhaedd dybenion pwysig y weinidogaeth efeng- 
ylaidd yn ei pherthynas â Duw ac â'r byd, y 
cysegrodd efe ei amser, ei alluoedd, a'i ddysgeid- 
iaeth ; yn y cylch hwn y dadblygodd ei gymcer- 
iad helaethaf, ac y dylanwadodd rymusaf ar ei 
oes. Yr oedd yn ysgrifenydd goleu, cywir, a 
chadarn; ond fel pethau darparedig ar gyfer yr 
areithfa yr ymddengys ei ysgrifeniadau werth- 
fawrocaf. Byddai y bregeth wedi meddianu ei 
feddwl i'r fath helaethrwydd, fel y lluniai braidd 
bob peth afeddyliai,a siaradai,ac yr ysgrifenai am 
dano, i'w chynllun,eihiaith,ei hysbryd,a'i dyben, 
Ei brif fan ef oedd yr areithfa; ac felly íeg a 
rhesymol ydyw edrych ar ei gymeriad fel yr 
ymddengys mewn cysylltiad a'r fan hono. Di- 
chon nad oes neb ar y ddaear yn awr a dreul- 
iodd fwy o amser yn ei lyfrgell mewn deugain 
mlynedd na Mr. Jonzs. Codai yn fore iawn bob 
dydd trwy y flwyddyn; treuliai y diwrnod oll 
gyda'i lyfrau, a dilynai yn hwyr; a diameu pe 
buasai yn meddu ar gynlymder meddwl Edwards 
neu Owen, yrhai a feddylient eu pethau goreu 
gyda mwy o gyflymder braidd nag y gallent eu 
hysgrifenu, buasai yn debyg o fod y dyn mwyaf 
yn y bedwaredd ganrif ar bymthec. Yr oedd Mn. 
JONES yn rhesymegydd teg, goleu, a chadarn. 
Ceir profìon o hyn yn amryw oerthyglau y Geir- 
iadur. Tebyg y cyduna y rhan amlafa'n golyg- 
iad, a ddarllenant yn fanwl a diduedd y ddadl ar 
Dduwdod Crist rhwng Mn. Joues a'r Parch. 
J E. Jones; yn nghyd a'r erthyglau yn y 
Geiriadur, ar y geiriau, Cyfiawnhad, Etholedig- 
aeth, Ewyllys, Cydwybod, Penarglwyddiaeth, a 
Rhyddweithrediad. Yr oedd nerth amgyffrediad 
yn tra rhagori yn Mr. Jones, yn fwy braidd na 
dîm arall; yr hyn a rydd gyfrifam eglurder ei 
feddylddrychau yn ei bregethau, ac yn erthygl- 
au y Geiriadur bob amser, pan ddygwyddai y 
mater fod yn ddyrus ac anhawdd. Nid oedd 
cylch ei ddarlleniad yn fawr mewn un wedd, ac 
ni feddai ond ychydig mewn cymhariaeth, o 
lyfrau gwir werthfawr i'w darllen, Bu y pedair 


893 


eglwys dan ei ofal, a hyny yn mro fras Mor- 
ganwg, yn eithaf gofalus i'w gadw heb y rhai 
hyny. Rhoddodd rhai ynddynt lawer o ofidiau 
iddo, ond ychydig olyfrau; ond yr ychydig 
lyfrau a ddarllenodd, efe a'u darllenodd yn 
drwyadl; a gwnaeth eu pethau yn rhan o'i 
feddwl ei hun. Ni bu ei gyflog oddiwrth y 
pedair eglwys dan ei ofalond bychan iawn; llai 
na'r haner a ddylesid wneuthur iddo. Yr oedd 
eì wylder a'i dynerwch ef ei hun yn achos o 
hyny i raddau mawr. Un tro, pan oedd brawd 
ffyddlon yn eglwys Brynmenyn yn cynyg rhoi 
cynllun mewn gweithrediad yno er chwanegu 
y cyfraniadau at y weinidogaeth, gwnaeth 
Mn. Jones a'i holl egni eì rwystro, rhag i neb 
(meddai) roddi iddo ef yr hyn yr oedd arno ei 
eisieu ei hun. Y tynerwch hwn a ddylasai 
beri i'w eglwys ymdrechu mwy a gwneuthur a 
fedrent er ei gynal yn gysurus. Ônd er mai 
ychydig oedd ei gyflog, derbyniai wobr mawr 
yn y mwynhad a gaffai yn ei waith. 

Dywedir ei fod unwaith yn llefaru mewn rhyw 
gyfarfod mawr, a'r pregethwr doniol a gwir fawr 
hwnw, y diweddar Barch. E. Jones, Pontypool, 
yn ei wrando, ac yn cael y fath foddlonrwydd 
yn mhregeth Mn. Joues, o ran ei rhagoroldeb 
a'i defnyddiau, yn nghyd a'r synwyr cryfa 
amlygai wrth eu trin, fel y dywedodd, “ Y mae 
yn dda i ni na roddodd Duw lais peraidd i'r dyn 
yna, onide ni buasai wiw i neb o honom gynyg 
pregethu gydag ef.” Llawer o'i frodyr wrth 
wrando arno yn dwyn allan drysorau yr iechyd- 
wriaeth, ac yn eu dal yn eu prydferthwch 
naturiol o flaen y werin, a synent na buasent 
hwythau wedi gweled yr un pethau yn ei destun- 
au, gan eu bod yn gorwedd mor naturiol yn- 
ddynt; ac ar yr un pryd llawenhai eu calonau 
o herwydd ei lwyddiant ef i osod dyfnion bethau 
Duw allan mewn modd mor eglur o flaen ei 
gyd-ddynion. Ond nid ymddangosai efe ei hun 
un amser yn ystyriol fod unrhyw ragoroldeb 
anarferol yn ei alluoedd. Yr oedd ei chwaeth 
goethedig yn ei alluogii fwynhau pleser mwy 
na'r cyffredin yn ei waith; pan yn rhodio ar hyd 
meusydd meillionog y Gyfrol Santaidd, byddai 
efe fel athronydd deallgar a bywiog yn myned 
dros feusydd breision, a thrwy goedwigoedd ar- 
dderchog natur. Pan sylla y fath ddyn ar y 
glaswellt, y llysiau, a'r blodau, a pha rai y mae 
Duw wedi addurno cylch ei lwybr, efea wel yn 
yr oÌl y fath gywreinrwydd, cysondeb, a thlysni 
ag sydd mewn ystyr yn gorchfygu ei deimlad â 
rhyw hyfrydwch annarluniadwy. Diameu fod 
enaid mawr a gafaelus ein brawd a'n cyfaill hoff 
wrth droi llyfr Duw, yn ymgynhyrfu at ei 
chwilio, fel un yn ymosod ar waith yr ymhyf- 
rydai ynddo. Mynych yr anghofiai ei brydiau 
ymborth (rwy ei ymlyniad wrth ei fyfyrdodau. 
Deddfau “* Duw oedd ei gan yn nhy ei bererin- 
dod.” Yr oedd ffyrdd doethineb yn ffyrdd hyf- 
rydwch iddo. Bydded i'r ystyriaeth o'r pleser 
sylweddol a fwynhai efe mewn bywyd duwiol, 
beri i'n heneidiau ni ymysgwyd o'u cysgad- 
rwydd, gan ymdrechu ei efelychu yn ei lwyr 
ymroddiad i fyw yn dduwiol, fel y byddo i 
ninau brofi y cysuron a fwynhai vfe. 

Yr oedd efe yn hynod o wreiddiol yn ei fe- 
ddylddrychau; byddai bob amser yn trin ei 

6s 


894 


destynau mewn dull bollol naturiol yn eu 
evsylltiadau a'u hystyron llythyrenol, yn nghyd 
a'u haddysgiadaui ni. Nid amcanai ddyfod o 
hyd i bethau dyeithr na feddyliodd neb am dan- 
ynt o'i flaen. Canfyddid ar unwaith fod ei beth- 
au yn perthyn i gyfundrefn fawr yr Ysgrythyr- 
au, a byddai prerethwyr ac amryw wrandawyr 
de llus yn rhyfeddu wrth ci weled yn cael cryn- 
odeh mor fawr o bethau mor rhagorol yn ei des- 
tunau. Pan bregethai ar un o briodoliaethau 
Duw, neu ar un o brif athrawiaethau yr efengyl, 
efe awnaihyny bob amsermewnmodd ymarferol, 
Arferai ddyweyd ei fod yn barnu pe na allasai 
drin pynciau mewn modd ymarferol, na ddylasai 
gyffwrdd a hwynt, am nad allasai fod yn faddiol 
i'w wrandawyr. Ystyriaimai dyben goleuo y 
deall oedd diwygio y galon a'r fuchedd, a bod y 
weinidogaeth i amcanu yn wastad at hyny. 
Bvddai eanddo bob amser addysgiadau buddiol 
a dueddent i ddeffroi y gydwybod. Ysbeiliai 
ei wrandawyr o'u hesgusodion..  Darluniai idd- 
ynt eu cyflwr truenus fel pechaduriaid. Dang- 
osai addasrwydd Crist ar gyfer pechadur euog, 
ac y byddai iddynt trwy ei wrthod selio eu dam- 
nedigaeth. Z ì 

Yr oedd efe yn ysgolhaig gwych; nid oedd 
foddlon ar a ddysgodd yn yr athrofa, ond 
byddai yn ymdrechu dros ei holl fywyd i 
chwanegu ei wybodaeth. Yr oedd yn dra chyf- 
arwydd a'r Seisneg, y Lladinaeg, a'r Groeg, yn 
nghyd a'r Hebraeg. Yr oedd hefyd yn Gymr 
eigydd rhagorol. Pan byddai rhyw fater pwysig 
yn cael ei osod o'i flaen, byddai yn arferol o fod 
yn bwyllog iawn wrth ffurfio ei farn. Fel dyn 
call, ni roddai ei farn yn fvrbwyll ar ddim yr 
ymgynghorid ag ef yn ei gylch. Ystyriai holl 
bynciau trefn iechydwriaeth dyn yn gofyn yr 
ystyriaeth ddifrifolaf cyn ffurfio ein tybiai ain 
danynt. Cyn y penderfynai efe ei olygiadau 
ar ranau pwysig yr ysgrythyran, chwiliai 
hwynt yn yr ieithoedd gwreiddiol, a darllenai 
lawer ar weithiau awdwyr da, hen a diweddar, 
yn nghylch ei bwnc. Yr oedd efe yn mawr 
hoffi gweithiau rhagorol y rhai canlynol, sef 
Howe a Jonathan Edwards. Gosodai ei allu- 


oedd meddyliol grymus ar waith er dyfod o hyd | 


i'r pethau gwerthfawr a gynwysent; efe a 
dreiddiai i mewn iddynt, a gwnelai feddyl- 
ddrychau y dynion mawrion hyny yn eiddo 
iddo ef ei hun. Barnai y dylai gweithiau Howe 
fod yn meddiant pob pregethwr 'fengyl, a bod 
gweithiau Edwards yn drysorfa ddigyffelyb o 
dduwinyddiaeth iachus, ac yn teilyngu y lle 
biaenaf yn llyfrgell pob gweinidog. Edrychai 
ar weithiau y Dr. Doddridge fel caffaeliad 
owerthfawr i eglwys Dduw. Dywedai am 
weithiau y Dr. Dwight eu bod yn teilyngu cael 
eu cosod vn mhlith ysgrifeniadau godidocaf yr 
— Golygai hefyd weithiau y Dr. Edward 
Williams yn werthfawr iawn. Yr oedd amryw 
weithiau eraill hefyd yn enwog yn eiolwg. _ Fel 
enchraifft o'i bwylledd, gellir crybwyll am- 
gvlchiad neillduol a brofai ei fawr ofal cyn pen- 
derfynu ar un peth o bwys neillduol. Pan oedd 
eglwys barchus y Drewen, yn sir Aberteifi, 
wedi c2el ei hamddifadu gan angeu o'i gwein- 
idog ; gwyddent am glod Mn. Joues fel dyn ac 


$ 
fel pregeth wr, anfonasant iddo wahoddiad i dalu 


oes, 


ymweliad a hwynt; cydsyniodd â'u cais, ac 
aeth yno, a chafodd y gynulleidfa eu boddloni 
gymaint ynddo fel y rhoddasant iddo alwad 
unoli ddyfod atynt i gymeryd eu gofal gwein- 
idogaethol. Efe a ofnai benderfynu dim o'r 
fath bwysigrwydd yn fyrbwyll, er fod yr eglwys 
yn llawer lluosocach, a'r gyflog yn helaethach 
nao yn Mhenybont. Tra yn dysgwyl am ei 
atebiad cadarnhaol, cymerwyd ty a thyddyn 
bychan ar ei gyfer ef, gan fod yn dra hyderus y 
deuai atynt. Ond wedi iddo gymeryd amser i 
ystyried y mater yn ddifrifol, ac ymgynghori â 
phobl ei ofal, penderfynodd i aros yn eu plith. 
Bu yn hir iawn mewn amheuaeth y pryd hwnw 
yn nghylch ei ddyledswydd. 

Gan ei fod yn ddarllenwr mor fawr, a myfyr- 
iwr mor galed, yr oedd yn esboniwr rhagorol; 
yr oedd ei feddwl mor fywiog a chraffus; â 
tbrwy ei fod yn treulio cymaint o'i amser yn ei 
lyfrgell, yr oedd yn meddu ar wybodaeth eang 
iawn, ac yn fedrus neillduol i egluro yr ys- 
grythyrau. Yr oedd ei holl bregethau yn 
adeiladol a derbyniol. Arferai ei wrandawyr 
ddyweyd, “ Y mae Ma. Joues yn pregethu yn 
dda yn wastad.” Nid oedd llawer mor fedrus 
ag efe i drin gwahanol wirioneddau Cristion- 
ogaeth yn eu cysondeb a'u gilydd. Pan gyf- 
eiriai at yr athrawiaethau pwysig o etholedig- 
aeth a dylanwadau yr Ysbryd Glan, ni osodai 
efe hwynt allan fel yn milwrio yn erbyn cyfrif- 
oldeb dyn a chymhwysder ci alluoedd naturiol 
i dderbyn yr efengyl. Dangosai yn eglur a 
gofalus fod graddau ei anallu yn ol graddau 
drygedd ei galon, ac felly, nad oedd ei anallu yn 
un esgus iddo; oblegyd pa fwyaf analluog 
fyddai, mwyaf oll fyddai ei bechod. Byddai 
yn dra gofalus i beidio ysgaru y dyben oddi- 
wrth y moddion gosodedig i'w gyraedd, Pan 
y soniai am etholedigaeth gras fel bwriad tra- , 
gywyddol ac anghyfnewidiol Duw ì gadw torf 
ddirif o hil syrthiedig Adda i fywyd tragy- 


wyddol, (rwy ein Harglwydd Iesu Grist, dang- 


osai ei chysondeb â chyfraith fawr ac angchyf- 
newidiol Duw, sef “' Heb santeiddrwydd, ni 
chaiff neb weled. yr Arglwydd.” “Onid 
edifarbewch, chwi a ddyfethir oll yr un modd” 
““ Oni chredwch mai myfì yw efe, chwi a fydd- 
wch feirw yn eich pechodau.” _ Efe a ddangosai 
mai trefn Duw yw i ddyn ddarllen y Beibl, ym- 
arfer â moddion eras, gofalu am iachawdwriaeth 
ei enaid, edifarhau am bechod, achredu yr 
efengyl. Gan fod ein calonau wrth natur yn 
hollol ddirywedig, eu bod yn sefyll mewn angen 
am allu anfeidrol i'w cyfnewid. Ond triniai 
byn mewn modd cyson â chyfrifoldeb dyn, a 
digonolrwydd gair Duw fel moddion moesol 
cymhwys i gyfnewid a diwygio y byd. Gwel y 
Geiriadur Diwynyddol dan y geiriau Rhydd- 
weithrediad” a'r “ Ysbryd Glan.”  Ymdrechai 
bob amser gadw ei wrandawyr yn mhell o dir 
Antinomiaeth, gan ddangos iddynt y pwys o 
ymwneyd yn briodol â moddion gras. Yr olwg 
eang a feddai ar wahanol bynciau crefydd yn eu 
cysylltiad â'u gilydd yn benaf a'i dygodd i sylw 
gweinidogion ac eglwysi gyntaf. Yn fuan ar ol 
ei sefydliad yn y weinidogaeth, canfyddwyd ei 
fod yn meddu meddwl mwy na'r cyffredin, a 
hwnw wedi ei wrteithio gyda gofal mawr ; gan 


895 


hyny, byddai yn cael lle amlwg mewn cyman- 
faoedd a chyfarfodydd chwarterol, &c. Nid 
hir y bu cyn dyfod yn adnabyddus drwy yr holl 
wlad oddiamgylch. Byddai yn cael ei barchu 
gan bawb yn gyffredinol; a pharhaodd y parch 
hwnw fra parhaodd ei ddyddiau ar y ddacar. 
Mewn cyfarfodydd mawrion, byddai gweinidog: 
ion pellenig yn ymholi pa bryd y byddai Mn. 
JoNEs, Penybont, yn pregethu; ac arosent yn 
aml yn hwy nag y byddai yn gyfleus, er mwyn 
cael ei glywed ef. 

Pan gynygid unrhyw fesur cyoedd er dwyn 
oddiamgylch ddiwygiad yn y wlad, ni byddai yn 
ei adael i fyned heibio yn ddiofal a disylw; ac 
yn ol fel y golygai efe ei fod yn gyson a'r dwy- 
fol wirionedd, neu yn groes iddo, yr ymddygai 
tuag ato. Pan y dygwyd Llwyrymwrthodiad â 
diod gadarn dan sylw, efe a deimlai yn ddwys, 
wrth feddwl am gyflwr alaethus y wlad o her- 
wydd canlyniadau dinystriol meddwdod. Ei 
fynwes dyner a archollid, wrth weled fel yr oedd 
meddyliau ei gyd-ddynion yn cael eu llygru, eu 
nodweddiadau yn myned dan warth, a theulu- 
oedd yn syrthio i ddwfn dlodi, ac achos y Gwa- 
redwr mawr yn cael ei niweidio yn fawr. Credai 
fod arno rwymau fel Cristion ac fel gweinidog i 
Grist, i wneyd ei oreu er darostwng y fath bech - 
od dinystriol a meddwdod, fel pob rhyw bechod 
arall. Ond yr oedd yn methu cydweled ag am- 
rywiol o frodyr parchus gyda golwg ar y dull 
o ddwyn yr amcan oddiamgylch. Byddai yn 
mawr ofidio am nad allai gydweled â dynion a 
garai mor fawr, ac yr hoffai allu cydweithredu 
âhwynt. Yr oedd efe yn ystyried fod dyn fel 
creadur deallawl, cyfrifol i'w Greawdwr, i weith- 
redu oddiar ystyriaeth o natur pethau, ac argy- 
hoeddiad. Ystyriai efe fod cyfamod eglwysig 
yn rhwymo pob proffeswr crefydd i ymddwyn 
yn weddus mewn bwyta ac yfed, fel yn mhob 
peth arall. Pan yr ymddyddanai ar y mater 
hwn a'i hen gyfaill y Parch. W. Williams, o'r 
Wern, efe a ddywedai, ei fod yn methu gweled 
fod y Beibl yn gwahardd cymeryd ychydig o 
win, &c. Mr. Williams a ddywedai, mai nid o 
herwydd fod ychydig o'r diodydd dan sylw yn 
niweidiol ac anghyfreithlon yr oedd efe yn dadi- 
leu dros eu rhoi heibio yn llwyr; ond am eu 
bod yn gymaint o fagl i'w gyd-ddynion, a bod 
llawer wrth gymeryd ychydig yn myned i or- 
modedd. Ond yr oedd Mr. Jones yn methu 
gweled fod y camarferiad o unrhyw beth nad yw 
ynddo ei hun yn bechadurus, yn rheswm digonol 
dros roddi heibio yr arferiad cymedrol o hono. 
Yr oedd efe yn credu pe buasai yr eglwysi yn 
gwneuthur eu dyledswydd gyda golwg ar y 
pechod o feddwdod, ac yn defnyddio y moddion 
moesol a ymddiriedodd Duw i'w gofal, sef 
addysg, cyngor, a cherydd prydlon, mewn modd 
ffyddlon, yn ysbryd yr efengyl, y buasid yn 
llwyddo, gyda bendith Duw, i ymlid y drwg 
dan sylw o blith proffeswyr crefydd, mor bell 
ag yr effeithid diwygiad mawr yn y*byd. Tra 
yr oedd efe yn barod dan ddeddf i Grist, fel 
aelod o'i eglwys, credai efe y byddai ei waith 

yn ymrwymo eilwaith i gymdeithas gymysgedig 


o ddynion, yn mha un y byddai llawer o bobl, y | 
rhai na chymerent arnynt fod yn grefyddol, dim 


ond ymgadw oddiwrth ddiodydd meddwol, yn 


| 


ddirmyg ar ei gymeriad f:l crefyddwr. Barnai 
mai yr efengyl yw gallu Duw er iachawdwriaeth 
pechaduriaid. Canfyddai yn aml brofion galarus 
nad oedd ymrwymiadau (p/edges) yn effeithiol 
er dyogelu yr amcan mewn golwg. Yr oedd 
hefyd ddull ffol a chwerw rhai penboethiaid dir- 
westol, y rhai oeddynt newydd godi olaid a 
budreddi meddwdod, yn collfarnu dynion da a 
duwiol, ag oeddynt wedi bod yn hardd oran eu 
buchedd trwy eu holl fywyd, ac yn llafurus i 
i ddiwygio y byd, yn peri iddo ef gadw draw 
oddiwrth y gymdeithas ddirwestol, fra yn an- 
aml iawn yn v blynyddoedd diweddaf o'i fywyd, 
y profai efe ddim diodydd meddwol o un math; 
ac ni welwyd erioed o hono yn cyfranogi o hon- 
ynt ond yn y modd mwyaf cymedrol. 

Yr oedd Mr. Jones yn rhagori fel ysgrifenydd. 
Pan oedd yn ieuanc efe a ysgrifenai lawer i 
Seren Gomer, ar y genhadaeth. Cyhoeddodd 
amryw draethodau bychain. Cyhoeddodd am- 
ryw bregethau gwerthfawr, ar Ioan iii. 14—2]. 
Pregeth ragorol ar Dduwdod Crist; un arall ar 
Ddiaconiaeth; ond cei brif waith oedd y Geir- 
iadur Duwinyddol. Cynwysa hwn ddarnau 
gwir ragorol ar Dduwinyddiaeth, ac ystyrir ef 
gan y dynion mwyaf deallus a duwiol o wahanol 
enwadau yn y Dywysogaeth, yn un o'r trysorau 
gwerthfawrocaf yn yr iaith; ac nid oes genym 
un gwaith i'w gystadlu ag ef ar bynciau duwin- 
yddol. Tra y parheir i ddarllen hwn yn ystyr- 
iol, bydd clod yr awdwr parchus yn uchel yn 
mysg ein cenedl. Yr oedd efe yn bwriadu cy- 
hoeddi Geiriadur arall cyn poswylio, ond cafodd 
ei luddias gan angeu. Geiriadur Troelleiriog 
(figurative, ) Yserythyrol ydoedd i fod. Yr oedd 
ef yn meddu ar fedrusrwydd neillduol at hyny, 
ac o bosibl mai yn hyny y rhagorai yn benaf. 
Ond nid oedd ganddo ddigon o ddefnyddiau at 
un ran o hono pan fu farw. Camgymeriad oedd 
mai ychwanegiad at y Geiriadur Duwinyddol 
ydoedd i fod. Yr oedd i fod yn llyfr cwbl wa- 
hanol i ddim sydd wedi ymddangos yn Gymraeg, 
am byny teimlir yn fwy o herwydd ei symudiad 
annysgwyliadwy gan ei holl gyfeillion. Yr oedd 
iddo ef barch cyffredinol gan fonedd a gwreng. 
Fel prawf o byn, gellir nodi yr hyn a ganlyn :— 
Pan oedd gweinidog yn y gymydogaeth wedi 
myned at foneddig i ofyn cymwynas yn achos 
ei gapel. Y boneddwr, yr hwn nid oedd fawr o 
Gymreigydd, a ofynai iddo, “ Beth wytti? I 
bwy yr wyt ti ynb'Jongo?” Dywedodd y gwei- 
nidog goreu y medrai. Ond am na ddeallai 
y boneddwr fawr am yr amrywiol enwau sydd 
ar Ymneillduwyr, gofynodd iddo, “ A wyt ti yr 
un peth a hi yna o Benybont?” Yntau a ateb- 
odd yn gadarnhaol, a llwyddodd yn eì amcan. 
Yr oedd Mr. Jones yn barchus nid yn unig gyda 
ei enwad ei hun, ond hefyd gan enwadau eraill. 
A thra y meithrinai gyfeillach ag eraill, ni frad- 
ychai ac ni chuddiai ei egwyddorion neillduol ei 
hun; ond ni phetrusai eu frin yn fanol ar rai 
adegau, yr hyn a wnai mewn modd ardderchog. 
Teimlai rhai nad oeddynt yn cydweled ag ef nerth 
neillduol eì resymau. Addefai fod eraill yn 
Gristionogion rhagorol, er y gwahaniaethai efe 
yn gydwybodol oddiwrthynt mewn rhai pethau. 

Fel Cyfaill, nid oedd llawer o'i fath. Yr 
oedd ei ymlyniad wrth ei gyfeillion yn hynod 


896 


onerthol. Ni wnai rhyw feiau bychain ynddynt 
beri iddo ef droi ymaith ei serch oddiwrthynt. 
Os barnai efe eu bod yn colli eu lle, ymddygai 
yn ffyddlon atynt. Ceryddai rai yn llym, gan 
ddangos iddyat yn ddidwyll y canlyniadau 
gofidus y byddai i'w hesgeulusdra eu harwain 
yn anocheladwy iddynt, oni byddai iddynt 
ddiwygio yn drwyadl. Pe buasai efe wedi 
gwneyd mwy yn y ffordd hono, buasai wedi 
gwneyd llawer o les; oblegyd byddaii ddyn 
da, yn cadw ei le, drwy roi ei wyneb yn erbyn 
yr esgeulus, atal oddiwrtho y derbyniad a'r 
groesaw a deilynga y cywir a'r gwyliadwrus yn 
foddion tra effeithiol i'w gywilyddio am yr hyn 
fyddo allan o le ynddo, a pheri iddo ddiwygio. 
Byddai i fwy o ffyddlondeb a gofal am byn 
wneyd lles mawr—““cuddid lluaws o bechodau ;” 
cedwid llawer rhag myned yn mlaen yn eu di- 
ofalwch, a byddai i eraill gymeryd rhybudd 
wrth hyn. Nid yn fuan y gwnelsai efe gyfaill 
newydd o neb; ac yr oedd yn bur hawdd ambell 
dro gwneyd argraff anffafriol ar ei feddwl gyda 
golwg ar ryw un. Ond nid hawdd fyddai dileu 
yr argraff hwnw oddiar ei feddwl. Gwnelai hyn 
iraia'i gwir barchent deimlo yn fwy oeraidd 
tnag ato nac y gwnelsent oni bai hyny. Ond 
gwendid perthynol i ddynion o feddyliau mawr- 
ion yw hyn. 

Rhoddodd yr Arglwydd iddo dawelwch me- 
ddwl mawr yn niwedd ei oes. Cafodd oleuni 
yn y glyn, a marw mewn tangnefedd. Byddai 
am beth amser cyn ei symud yn cael eì orlenwi 
gan deimladau nefolaidd wrth gyflawni dyled- 
swyddau y weinidogaeth. Yr oedd ei brofiad yn 
wir grefyddol. Dywedai cyfaill a gydgerddai 
ag ef o Bethel i'r Coity y Sabbath olaf y bu efe 
byw, na welodd efe ef erioed o'r blaen yn y fath 
deimladau. Pregethodd yn hwylus yn y Coity 
oddiar I Cor. vi. 9, 10... Pregethodd am 6 yn y 
Tabernacl, Penybont, yn effeithioliawn. Sylwai 
ei gyfeillion fod rhyw gyfnewidiad mawr yn ei 


wedd, yn gystal a'i ddull trwy ystod y Sabbath 


hwnw. Anerchai ei hen wrandawyr gyda rhyw 
ddifrifoldeb anarferol. Ar ddiwedd cyfarfod yr 
hwyr, dywedai gyda thaerineb mawr, mewn dull 
nefolaidd iawn, ““ Aroswch i gyd, i ni gael cyd- 
ganu y penill canlynol cyn ymadael :"— 


“ O ddyfnderoedd iechydwriaeth, 
O ddyfnderoedd maith o ras ! 

O ddyfnderoedd anchwiliadwy ! 
Bythol uwch eu chwilio i ma's | 

Mae angylion nef yn edrych 
Gyda syndod bob yr un, 

Ar ddyfnderoedd cariad dwyfol— 
Crist yn marw dros y dyn !” 


Cafodd ei gynorthwyo yn rhyfedd y Sabbath 
hwn. Pregethodd dair gwaith, a gweinyddodd 
yr ordinhad o Swper yr Arglwydd ddwy waith, 
sef yn Bethel a'r Coity. Ar ol terfynu yr oedfa 
yn Mhenybont, aeth adref gyda Mrs. Jones; 


| 


aeth i'w wely yn ddioed, ac ni bu yn alluog i 
ddyfod o hono mwyach. Nos Fawrth canlynol, 
ymwelodd cyfaill o'r eglwys ag ef; canfu ef 
mewn poen mawr, ond mewn hyder y cai efe 
adferiad i ail ymaflyd yn ei waith pwysig. Son- 
iailawer am achos crefydd, a dywedai, “O! 
na chawn weled adfywiad eto ar grefydd cyn fy 
marw.” Ar ol darllen a gweddio, rhoddodd i'w 
gyfaill Mr. Williams. lawer o gynghorion 
gwerthfawr; anogai ef i lynu gyda gwaith yr 
Arglwydd hyd y diwedd. Ymwelodd y brawd 
hwn ag ef. drachefn prydnawn dydd Gwener, a 
bu gydag ef hyd o fewn ychydig amser i'w 
farwolaeth. Yr oedd erbyn hyn wedi cwbl 
roddi ei hunifyny i ewyllys ei Arglwydd—i 
farw. Yr oedd y byd anweledig wedi cael ei 
ddadlenu o flaen ei feddwl. Gofynai y cyfaill 
iddo, “ A oes arnoch ofn marw?” Atebodd: 
““Nac oes; ymae ofnau wedi eu symud yn 
gwbl.” Pan oedd mewn poen mawr, dywedodd, 
“* Yr wyf yn llaw fy Nuw.” Pan ganfu ei gyf- 
eillion yn ei ymyl yn wylo am eu colled, dy- 
wedodd, “ Nac wylwch; ewyllys yr Arglwydd 
yw hyn.” Dymunai yn daer am i wyneb Duw 
lewyrchu arno yn y glyn, a hiraethai am gael 
edrych arno dros byth yn y nef. Ar ol dadebru 
ychydig o'i boenan mawrion, gweddiodd fel y 
canlyn: OA! Lord Jesus, have mercy upon thy 
old, servant, and, deliver him out of his sufferings.” 
Yna, gosodai ei ddwylaw ar ei ddwyfron a dy- 
wedodd, “'O! fel y mae'r Arglwydd yn fy 
ngwella,” 

Y nos Wener hon, sef y ddiweddaf o'i fywyd, 
yr oedd ei feddwl mawreddog yn gweithredu yn 
rymus gyda rhyw fywiawgrwydd a_ nerth 
annhraethol; ceisiodd godilaweroedd o weithiau 
yn ystod y nos, i gael myned i'w fyfyrgelli roi 
lawr ei fyfyrdodau; ond methodd a_ gwneyd 
hyny; yna; dymunodd ar ei gyfaill Williams, 
yr hwn a garai yn fawr, ac a arosodd gydag ef 
drwy y nos, i ysgrifenu rhanau o ddwy bregeth 
a gyfansoddai efe ar y pryd hwnw. Mr. Wil- 
liams yn eì weled yn myned yn wan iawn, a 
ddywedodd wrtho, “Yr ydych yn yr afon, Syr,” 
Yntau a atebodd mewn modd diddychryn, 
““ Ydwyf; ond y maepob peth yn dda gyda mì.” 
Yna, dywedodd, “Byddwch ffyddlon yn ngwaith 
yr Arglwydd. Ffarwel, fy anwyl blentyn.” 
Yna, pan yn canfod llawer o'i hoff gyfeillion yn 
ei ymyl, dywedodd, “ Yr Arglwydd Iesu a'ch 
bendithio chwi a phawb oll.” Y rhai hyn 
oeddynt ei eiriau diweddaf. Yna, ehedodd ei 
enaid dedwydd adref i'r wlad lle “na ddywed 
neb or preswylwyr, claf ydwyf.” Bydd enw y 
gwr mawr hwn yn Israel yn uchel ar dudalenau 
hanesyddiaeth Gymraeg tra byddo llenyddiaeth 
yn enwogi ei choleddwyr, crefydd bur a di- 
halog yn addurno cymeriad dyn, yr areithfa yn 
anrhydeddu ei henwogion, a duwinyddiaeth ys- 
grythyrol yn anfarwoli y rhai a gysegrant eu 
bywyd i'w deall, ei hegluro, a'i hamddiffyn. 


J. T. JONES, ARGRAFFYDD, ABERDAR. 


W, 
Geiriadur duwinyddol 


GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY 


BERKELEY, CA 94709 


BL31.J61864 o G 
a William/Geiriadur TTÎIÎ] 
3 2400 00007 0254 


